Y 


BIBL CYSSEGR-LAN, 


YR HEN DESTAMENT 


A'R 


NEWYDD. 


——— UM HENFFORDD 


Yr holl Ysgrythyr sydd wedi e$ rhoddi gam Ysprydoliaeth Dww, ac 
sydd, fuddiol i aihrawiaethu, î. argyhoeddi, î geryddu, ií hygorddi 
mewn cyfiawnder : 

Fel y byddo dyn Dww yn berffaith, wedi & berffeithio i bob gweith- 
red dda. 9 Tim. iii. 16, 17. 





RHYDYCHEN: 
ARGRAPHEDIG YN ARGRAPHDY Y BRIFYSGOL, 
TROS Y BIBL GYMDEITHAS FRYTANAIDD A THRAMOR, 
A sefydlwyd yn Llundain yn y Flwyddyn 1S04; 
146, OUEEN VICTORIA STREET, LLUNDAIN. 
| 
| | SM. PICA 8vo. Gydâ Chyfeir. M.DCCCO. CUM PRIVILEGIO. 





U“ 


ENWAU A THREFN 


LLYFRAU YR HEN DESTAMENT A'R NEWYDD, 


RHIFEDI PEN 


A 


NODAU POB LLYFR, 





LLYFRAU YR HEN DESTAMENT. 


En S| Pen. 
GENESIS —... Re Pregethwr. . «ms — dr rn  - 12 
cc a... ' CannaadkSolemon a < '—————eYe'RD 8 
Newmiito . . o. rr —“—” 20 | Esafah 2 a ee an eu a Y — 66 
y may —————c nu —— O O S9 |. Jeremialnn. en ' — 52 
— yet gi a es TE ——— 9Î | Galamad Jeremïah , ............... 5 
JOSI& 99. nn nn nn nng a | Ezeciel 48 
Barnwyr. ......*** rn] a1 Danielans oa NN 12 
MWRDD e  ————— — ——— 4& H 14 
OSGa a, 
un yw A ———— ere — —— ou MW NN 9 
1JL, seen Y ———At O E————— 2 s^... WD 9 
AE ren noedd. ee a ei ne En Wan 29 Pad —'— a 
ce, dynn —_ 250 bade a r 
YL, Ctf O 29 UOnan “PP — Y. >c - 
1A nh ST ——  — A g6 | Michah . ........**r'TTT rh) “ 
PS o. 10 Nahunn oe a xi] 
cenin Y g | Habacuc /....... <r rg 9 
iit a Y —_—_——— ———— 10 | Sephanïah  ............*'*** 9 
FF  . . .. . 49 |LHaseal, “a Z 
Ma ma uy y a 1 a0 | Zecha'i al a —————— 14 
mu rhebion i a en Su a y ol |M Malachi. SR ec Tu 4 
LLYFRAU Y TESTAMENT NEWYDD 
Pen. Pen. 
CS ANTDEMW A'T TEDD LM 298 | Epistolau Sant Paul 
anu lal cT i*n 16 Law imotheus 6 
“ant. Luc 24 4c at Cimotheus (———————— 4 
Santlon N.T a 21 At Tue rr 8 
ES clay upostolion NR ———_ — O O 28 At Philemon gr 1 
Epistolau Sant Paul SM yr Hebreaid Sa  Ï 13 
A y hnteiniaid SI Se G—— 16 
y ay Corn thiaut ee i 10 Epistol ligo  — 5 
1 In y Corinthiaid Bs 15 |Elupistôl ISPotr . a a. SN — 5 
A y alan A ——' nn —— O IL EpisialEetr EE 0 ——— 9 
A ymEpnesiai O | Epistol L Ioan... .  «——— 5 
A't y Pluilippiaid a MU Epistol Ioan << ——r 1 
At y ColossiaidlBMkïA9 << FN FL. Episwoleioan.. SN —mr el 1 
I a nU hessa leu au ———— ul |pisiol adda. . .  — 1 
TL at y IhessAlon aa aw | FBaiguddiadadioan  GP——_— 22 


MM. “e> . Ŵ _  — . Mi 


LLYFR CYNTAF MOSES 


YR HWN A ELWIR 


GENESIS, 


Cyn 
CRIST 
4004, 





aIoanl.l. 


Heb. 11.3. 


c 2 Uor. â. 6. 


ZHeb.a 
rhwng y. 


1 Ps. 136. 5. 
Jer. 10, 12, 


Hn.Ol, 13, 


* Ps. l48, 4. 


f Job 26, 10. 
a 38, 8. 


na 136. 6 


I>iar, a. 2n. 


Jer. 5, 2y, 





PENNOD I. 


1 Creadwriaelh nef a daear, 9 a'r goleuni, 6 
a'r fj urfafen. 9 Neillduo y ddaear oddi, wrth 
y dyfroedd, 11 a'i gwneuthur yn jrwythlawn. 
14 Yr haul, y lleuad, a'r sêr; 20 y pysgod 
a'r adar, 24 a'r anifeiliaid, 26 dyn ar lun 
Duw. 29 Ordeinio lluniaeth ac ymborth. 


- N Py dechreuad y creodd 
Duw y nefoedd a'r ddaear. 
2 A'r ddaear oedd afluniaidd a 


2. | gwag, a thywyllwch oedd ar wyneb 
ly dyfnder, ac Yspryd Duw yn ym- 
“! |symmud ar wyneb y dyfroedd. 


3 A Duw a ddywedodd, * Bydded 
goleuni, a goleuni a fu. 

4 A Duw a welodd y goleuni, mai 
da oedd: a DUw a wahanodd rhwng 
y goleuni “a'r tywyllwch. 

5 A Duw a alwodd y goleuni yn 
Ddydd, a'r tywyllwch a alwodd efe 
yn Nos: ar hwyr a fu, ar bore a 
fu, y dydd cyntaf. 

6 T Duw hefyd a ddywedodd, 
î Bydded ffurfafen y'nghanol y dyfr- 
oedd, a bydded hi yn gwahanu 
rhwng y dyfroedd a'r dyfroedd. 

7 A DUw a wnaeth y ffurfafen, ac 
a wahanedd rhwng y dyfroedd oddi 
tan y ffurfafen, a'r dyfroedd *oddi 
ar y ffurfafen: ac felly y bu. 

8 A'r ffurfafen a alwodd Duw yn 
Nefoedd: a'r hwyr a fu, a'r bore a 
fu, yr ail dydd. 

9 T Duw hefyd a ddywedodd, 
'Casgler y dyfroedd oddi tan y nef- 
oedd i'r un lle, ac ymddangosed y 
sychdir : ac felly y bu. 

10 A'r sychdir a alwodd Duw yn 
Ddaear, a chasgliad y dyfroedd a 
alwodd efe yn Foroedd: a Duw a 
welodd mai da oedd. 

ll A Duw a ddywedodd, Egined 
y ddaear egin, sef llysiau yn hadu 
had, a phrennau ffrwythlawn yn 
dwyn ffrwyth, wrth eu rhywogaeth, 
y rhaì y mae eu had ynddynt ar y 
ddaear: ac felly y bu. 

12 A'r ddaear a ddug egin, sef llys- 
iau yn hadu had wrth eu rhywog- 
aeth, a phrennau yn dwyn ffrwyth, 


1 


y rhai y mae eu had ynddynt wrth 
eu rhywogaeth: a Duw a welodd 
mai da oedd. 

13 A'r hwyr a fu, a'r bore a fu, y 
frydydd dydd. 

14 9 Duw hefyd a ddywedodd, 
Bydded “goleuadau yn ffurfafen y 
nefoedd, ì wahanu rhwng y dydd 
“ar nos; a byddant yn arwyddion, 
ac yn dymhorau, ac yn ddyddiau, a 
blynyddoedd. 

15 A byddant yn oleuadau yn 
ffurfafen y nefoedd, i oleuo ar y 
ddaear: ac felly y bu. 

16 A DUW a wnaeth ddau oleuad 
mawrion; y goleuad mwyaf *i lyw- 
odraethu y dydd, a'r goleuad lleiaf 
i lywodraethu y nos: Ra'r sêr hefyd 
a, wnaeth efe. | 

l7 Ac yn ffurfafen y nefoedd y 
rhoddes Duw hwynt, i oleuo ar y 
ddaear, 

18 Ac ìi lywodraethu y dydd a'r 
nos, ac ì wahanu rhwng y goleuni 
a'r tywyllwch : a gwelodd Duw mai 
da oedd. 


Cyn 
CRIST 
4004. 





EDeut,4,19, 
Ps. 136. 7. 


8Hob.a 
rhwng y. 


4 Heb. yn 
rheol i'r. 


h Job 38, 7. 


í Jer, 31, 35, 


19 A'r hwyr a fu, ar bore a fu, y|. 


pedwerydd dydd. 

20 « Duw hefyd a ddywedodd, 
Heigied y dyfroedd ymiusgiaid byw, 
ac eheded ehediaid uwch y ddaear, 
yn wyneb ffurfafen y nefoedd. 

21 A “Duw a greodd y môrfeirch 
mawrion, a phob ymlusgiad byw, y 
rhai a heigiodd y dyfroedd yn eu 
rhywogaeth, a phob ehediad as- 
gellog yn ei rywogaeth: a gwelodd 
Duw mai da ocdd. 

22 A Duw a'u bendigodd hwynt, 
gan ddywedyd, 'Ffrwythwch, ac 
amlhêwch, a llenwch y dyfroedd yn 
y moroedd, a llïosoged yr ehediaid 
ar y ddaear. 

23 A'r hwyr a fu, a'r bore a fu, y 
pummed dydd. 

24 $ DUw hefyd a ddywedodd, 
Dyged y ddaear bob peth byw wrth 
ei rywogaeth, yr anifail, a'r ymlusg- 
iad, a bwystfil y ddaear” wrth ei ryw- 
ogaeth: ac felly y bu. 


k Ps. 104, 
26. 


1pen. 8, lî, 
a9.l. 


hd 





Creadigaeth dyn. 


25 A Duw a wnaeth fwystfil y 
ddaear wrth ei rywogaeth, a'r anifail 
wrth ei rywogaeth, a phob ymlusg- 
iad y ddaear wrth ei rywogaeth: a 
gwelodd Duw mai da oedd. 

26 4 Duw hefyd a ddywedodd, 
m pen. 51.4." (wnawn ddyn ar ein delw ni, wrth 
1Cor117.| ein llun ein hunain: ac "arglwydd- 
col.3.10. | iaethant ar bysg y môr, ac ar ehed- 
iad y nefoedd, ac ar yr anifail, ac 
ar yr holl ddaear, ac ar bob ym- 
lusgiad a ymlusgo ar y ddaear. 

27 Felly Duw a greodd y dyn ar 
ei ddelw ei hun, ar ddelw Duw y 
creodd efe ef: “yn wrryw ac yn 
fenyw y creodd efe hwynt. 

28 Duw hefyd a'u bendigodd 
hwynt, a DUw a ddywedodd wrth- 
ynt, P Ffrwythwch, ac amlhêwch, a 
llenwch y ddaear, a darostyngwch 
hi, ac arglwyddiaethwch ar bysg y 
môr, ac ar ehediad y nefoedd, ac 
ar bob peth byw a *ymsymmudo ar 
y ddaear. 

29 T A Duw a ddywedodd, Wele, 
mi a roddais i chwi bob llysieuyn 
yn hadu had, yr hwn sydd ar wyn- 
eb yr holl ddacar, a phob pren yr 
hwn 4 mae ynddo ffrwyth pren yn 
hadu had, 4i fod yn fwyd i chwi. 

30 Hefyd i bob bwystfil y ddaear, 
ac 1 bob ehediad y nefoedd, ac i bob 
peth a ymsymmudo ar y ddaear, yr 
hwn 4 mae * einioes ynddo, y bydd 
pob llysieuyn gwyrdd yn fwyd: ac 
felly y bu. 

91 A gwelodd Duw yr hyn oll a 
wnaethai, ac wele da iawn ydoedd : 
felly yr hwyr a fu, ar bore a fu, y 
chweched dydd. 


PENNOD II. 

i Y dydd Sabbath, 4 DulU y creadwriaelh. 
8 Plannu gardd. Eden, 10 a'â hafon, 17 
Gwahardd pren gwybodaeth yn unig. 19 
Enwi y creaduriaid. 21 Gwneuthur gwraig, 
ac ordeinio prïodas, 

ELLY y gorphenwyd y neí- 
oedd a'r ddaear, *a'u holì lu 


Cyn 
CRIST 
4004. 


o Mal.2.15. 
Matt. 19, 4, 
Marc 10. 6. 


Ppen.9.1. 


5 Heb, 
ymlusgo. 


8 pen.9. 3, 


Ps. 104. 14, 
6 Heb. 
enaid byw. 

hwynt. 

2 bAc ar y seithfed dydd y gor- 
.|phenodd DUW ei waith, yr hwn a 
' |wnaethai efe, ac a orphwysodd ar 
y seithfed dydd oddi wrth ei holl 
waith, yr hwn a wnaethai efe. 

3 A DUW a tendigodd y seithfed 
dydd, ac a'i sancteiddiodd ef: obleg- 
id ynddo y gorphwysasai oddi wrth 
ei holl waith, yr hwn a greasai Duw 
i'w wneuthur. 

4 Dyma genhedlaethau y nef 

| oedd a'r ddaear, pan grêwyd hwynt, 








2 


GENESIS, II. 
yn y dydd y gwnaeth yr ARGLWYDD | Cyn 


Plannu gardd Eden. 


Dpuw ddaear a nefoedd, MS 

5 A phob planhigyn ymaescynei ——- 
fod yn y ddaear, a phob llysieuyn. 
y maes cyn tarddu allan: oblegid. 
ni pharasai yr ARGLWYDD DDUW 
wlawio ar y ddaear, ac nid ydoedd | 
dyn i lafurio y ddaear. 

6 Ond tarth a esgynodd o'r ddae-| 
ar, ac a ddyfrhaodd holl wyneb y! 
ddaear. 

7 A'r ARGLWYDD DDUW a “luniasai 
y dyn **o bridd y ddaear, ac a_an- 
adlasai yn ei ffroenau ef anadl ein- 
ioes: a'r dyn a aeth yn enaid byw. 

8 T Hefyd yr ARGLWYDD DDUW 
a blannodd ardd yn “Eden, o du y 
dwyrain, ac a osododd yno y dyn a 
luniasai efe. 

9 A gwnaeth yr ARGLWYDD DDUW 
i bob pren dymunol i'r golwg, a da-| 
ionus yn fwyd, ac i bren y bywyd. 
y'nghanol yr ardd, ac ì bren gwyb-| 
odaeth da a drwg, dyfu allan o'r 
ddaear. | 

10 Ac afon a aeth allan o Eden,iì 
ddyfrhâu yr ardd, ac oddi yno hi a, 
rannwyd, ac a aeth yn * bedwar pen. 

11 Enw y gyntaf yw Pison: hon 
sydd yn amgylchu holl wlad Hafi- 
lah, lle 4 mae yr aur: 

12 Ac aur y wlad honno sydd dda: 
yno mae Bdeliwm a'r maen Onix. 

13 Ac enw yr ail afon yw Gihon:: 
honno sydd yn amgylchu holl wlad 
$ Ethiopia. | 

l4 Ac enw y drydedd afon gyw 
Hìdecel: honno sydd yn myned “o 
du y dwyrain i Assyria: a'r bedwar- 
edd afon 4w Euphrates. 

15 A'r ARGLWYDD DDUW a gym- 
merodd “y dyn, ac a'ì gosododd ef” 4dds. 
yngardd Eden, i'w llafurio ac i'w 
chadw hi. | 

| 


2 ff urfiagai, 


3 Heb. Iwch 
y ddaear. 
c 1 Oor. 15. 


â 1 Cor. 15, 
45, 

epon.4.15 
2 Bren, 19, 
12 


Tuzec, Yf 
a 





4 bedair 
caymdjgd, 








5 Heb, Cuab, | 


6 Tu a'r 
dwyrain, 


16 A'r ARGLWYDD DDUW a orchy- 
mynodd i'r dyn, gan ddywedyd, O. 
bob pren o'r ardd gan fwytta y gelli 
fwytta : 

17 Ond o bren gwybodaeth da a 
drwg, na fwytta o hono; oblegid yn 
y dydd y bwyttêl di o hono, gan 
farw y byddi farw. 

18 1 Hefyd yr ARGLWYDD DDUW 
a ddywedodd, Nid da bod y dyn 
ei hunan; gwnaf iddo *ymgeledd |* &m- 

” cymmwys iddo. 9 Heb, 

19 A'r ARGLWYDD DDUW a ^lun- | roe. | 
iodd o'r ddaear holl fwystfilod y |?*Jwfiodd. 
maes, a holl ehediaid y nefoedd, ac. 
fau dygodd at Adda, i weled pa | Den. Yo, 
enw a roddai efeiddynt hwy: a pha. 


Gwneuthwr gwraig. 


Cyn 
CRIST 
4004. 





3 roes. 


4 Gym- 
morth. 


5eillehi â 
chig. 


$ Heb. ad- 
eiladodd. 


wg 


& 1 Cor. 11. 
8. 


h Matt. 19. 
5 


Marc 10.7. 
1 Cor. 6.16. 
Eph. 6. 31. 


a Matt, 10. 
9 Cor.11,3, 


2 Neu, am. 


dn Cor.1ll, 
1 Tim. 2, 
14, 


3 Neu, 
dymunol. 


* ì Tim.2. 
14, 











fodd bynnag yr enwodd y dyn bob 
peth byw, hynny Ju ei enw ef. 

20 Ac Adda a *enwodd enwau ar 
yr holl anifeiliaid, ac ar ehediaid y 
nefoedd, ac ar holl fwystfilod y 
maes: ond ni chafodd efe i Adda 
*ymgeledd cymmwys iddo. 

21 A'r ARGLWYDD DDUW a wnaeth 
i drwmgwsg syrthio ar Adda, ac efe 
a gysgodd : ac efe a gymmerodd 
un o'i asennau ef, ac a gauodd 5gig 
yn ei lle hi. 

22 A'r ARGLWYDD DDUW a wnaeth 
yr asen a gymmerasai efe o'r dyn, 
yn wraig, ac a'i dug at y dyn. 

23 Ac Adda a ddywedodd, Hon 

weithian sydd asgwrn o'm hesgyrn 
i, a chnawd o'm “enawd i: hon a 
elwir gwraig, oblegid o wr y *€cym- 
merwyd hi. 

24 "O herwydd hyn yr ymedy gwr 
â'i dad, ac â'i fam, ac y glŷn wrth ei 
wraig : a hwy a fyddant yn un cnawd. 

25 Ac yr oeddynt ill dau yn noeth- 
ion, Adda a'i wraig, ac nid oedd 
arnynt gywilydd. 


PENNOD III. 

1 Y sarph yn hudo Efa. 6 Cywilyddus gwymp 
dyn. 9 Duw yn eu holi ac yn eu barnu hwy. 
14 Melldigo y sarph. 15 Addaw yr had. 16 
Oospedigaelh dyn. 21 Ei wisgad cyntaf; 
22 a'i fwrw allan o Baradwys. 

'R sarph oedd *gyfrwysach na 
holl fwystfilod y maes, y rhai 

a wnaethai yr ARGLWYDD DDUW. 

A hi a ddywedodd wrth y wraig, Ai 

2 dîau ddywedyd o Dpuw, Ni chewch 

chwi fwytta o bob pren o'r ardd? 

9 A'r wraig a ddywedodd wrth y 
sarph, O ffrwyth prennau yr adu 
y cawn ni fwytta: 

3 Ond am ffrwyth y pren sydd 
ynghanol yr ardd, Duw a ddy- 
wedodd, Na fwyttôwch o hono, ac na 
chyffyrddwch â âc ef, rhag eich marw. 

wr sarph” a ddywedodd wrth 

y cn Ni byddwch feirw ddim, 

5 Canys gwybod y mae Duw, mai 
yn y dydd y bwyttaoch o hono ef, 
yr agorir eich llygaid, ac y bydd- 
wch megis duwiau, yn gwybod da 

a drwg. 

6 A phan welodd y wraig mai da 
oedd ffrwyth y pren yn fwyd, ac 


j|mai *teg mewn golwg ydoedd, a'i 


fod yn bren dymunol i beri deall, 
hi a gymmerth o'i ffrwyth ef, “ac 


'a fwyttaodd, ac a roddes i'w gwr 


hefyd gyd â hi, ac efe a fwyttaodd. 
7 A'u llygaid hwy ill dau a agor- 


|wyd, a hwy a wybuant eu bod yn 


GENESIS, IIL 


Jydd y ddaear o'th achos di: 


noethion, ac a wnïasant ddail y 


Owynmp a chospedigaeth dyn. 


fligysbr en, ac a wnaethant iddynt ORTS 


1 arffedogau. 

8A hwy a glywsant lais yr AR- 
GLWYDD DDUW yn rhodio yn yr 
ardd, gyd âg awel y dydd; ac ym- 
guddiodd Adda a'i wraig o olwg yr 
ARGLWYDD DDUW, ym mysg pren- 
nau yr ardd. 

9 A'r ARGLWYDD DDUW a alwodd 
ar Adda, ac a ddywedodd wrtho, 
Pa le yr wyt ti? 

10 Yntau a ddywedodd, Dy lais 
a glywais yn yr ardd; a mi a ofn- 
ais, oblegid noeth oeddwn, ac a 
ymguddiais. 

ll A dywedodd Duw, Pwy a fyn- 
egodd i ti dy fod yn noeth? ai 
or pren y gorchymynaswn i ti na 
fwyttâit o hono, y bwytteaist ? 

12 Ac Adda a 'ddywedodd, Y wraig 
a roddaist gyd â mi, hi a roddodd 
i mi o'r pren, a mi a fwytteais. 

13 A'r ARGLWYDD DDUW a ddy- 
wedodd wrth y wraig, Paham y 
gwnaethost ti hyn? A'r wraig a 
ddywedodd, Y sarph a'm twyllodd, 
a bwytta a wneuthum. 

l4 A'r ARGLWYDD DDUW a ddy- 
wedodd wrth y sarph, Am wneuthur 
o honot hyn, melldigediccach wyt 
ti na'r holl anifeiliaid, ac na holl 
Lwystiìlod y maes: ar dy dorr y 
cerddi, 
ddyddiau dy einioes. 

15 Gelyniaeth hefyd a_ osodaf 
rhyngot ti ar wraig 
had di fa'i had hithau: fefe a 
sawdl ef. 

16 Wrth y wraig y dywedodd, Gan 


4 wregysau. 


“a phridd a fwyttêl holl|4ms 62. 


a, rhwng Rdy |“. MR a 7. 
ys- am. ' 


ica dy ben di,a thithau a_ysigi ei| Ais 10 


. 44. 


Es.7.l4. 
Mic, 5. 3. 


amlhâu yr amlhâf dy boenau di a'th |£Ehuf.16. 
20. 


feichiogi : 
h a'th ddymuniad Jydd at dy wr, ac 
efe a lywodraetha arnat ti. 


mewn poen y dygi blant, | Ten. 2.14. 


1 Ioan 5. 5. 
Dat, 12 
a 


TM. 


17 Hefyd wrth Adda y dywedodd, HR 14. 


| Am wrandaw o honot ar lais dy 


wraig, a bwytta o'r pren am yr hwn 
y gorchymynaswn i ti, gan ddywed- 
yd, Na fwytta o hono; Emelldigedig 
trwy 
lafur y bwyttêi o honi holl ddydd- 
iau dy einioes. 

18 Drain hefyd ac ysgall a ddwg, hi 
i tì; a 'llysiau y maes a fwyttêi di. 

19 Wu chwys dy wyneb y bwyt- 
têl fara, hyd pan ddychwelech i'r 
ddaear; oblegid o honi yth gym- 
merwyd: canys pridd wyt ti, mac 
i'r pridd y dychweli. 

20 A'r dyn a alwodd enw ei wraig 








1 Tîm. o. 
Tit, 2 6. 


k Es, 24. 5, 


| Rhuf.3.20, 


1 Ps, 104. 14, 


lIoan 3.8. 
f Ps. 132. ll. 


m Preg. 12. 
im 








| Cain yn lladd Abel. 
bn Efa; oblegid hi oedd fam pob dyn 


Cyn 
CRIST 
4004, 


5 Heb, 
Chafa. 





Hebel. 


3 Heb. 
borthwr, 


4 ddiadell. 
'aHeb.1l.4. 


| 
4003. 
2 Heb, 


Cylch 
9875. 


b Matt. 23. 
l Ioan o. 


o) 


Judas 11. 


- 


2l 21 A'r ARGLWYDD DpuUWw a wnaeth 
i Adda ac i'w wraig beisiau crwyn, 
ac a'u gwisgodd am danynt hwy. 

22 4 Hefyd yr ARGLWYDD DDUW 
a ddywedodd, Wele y dyn sydd 
megis un o honom ni, ì wybod da 
a drwg. Ac weithian, rhag iddo 
estyn ei law, a chymmer yd hefyd o 
bren y bywyd, a bwytta, a byw yn 
dragywyddol : 

23 Am hynny yr ARGLWYDD DDUW 
a'i hanfonodd ef allan o ardd Eden, 
i lafurio y ddaear, yr hon y cym- 
merasid ef o honi. 

24 Felly efe a yrrodd allan y dyn, 
ac a osododd, o'r tu dwyrain 1 ardd 
Eden, y cer ubiaid, a chleddyf tan- 
| llyd ysgwydedig, i i 'gadw ffordd pren 
y bywyd. 

PENNOD IV. 


1 Genedigaeth, celfyddyd, a chrefydd Cain ac 
Abel. 8 Lladd Abel. 11 Melldigo Cain. 17 
Enoch y ddinas gyntaf. 19 Lamech a'î ddwy 
wraig. 25 Genedigaeth Seth, 26 ac Enos, 


AC Adda a adnabu Efa ei wraig”: 

a hi a feichiogodd, ac a esgor- 
odd ar Cain; ac a ddywedodd, 
Cefais wr gan 'yr ARGLWYDD. 

2 A hi a esgorodd eilwaith ar ei 
frawd ef “Abel; ac Abel oedd *fu- 
gail defaid, ond Cain oedd yn llaf- 
urio y ddaear. 

3 A bu, wedi talm o ddyddiau, ì 
Cain ddwyn o ffrwyth y ddaear 
offrwm ì'r ARGLWYDD. 

4 Ac Abel yntau a ddug o flaen- 
ffrwyth ei *ddetaid, ac o'u brasder 
hwynt. A'r ARGLWYDD a “edrych- 
ad ar Abel, ac ar ei offrwm : 

5 Ond nid| edrychodd efe ar Cain, 
nac ar ei offrwm ef. A digllonodd 
Cain yn ddirfawr, fel y swrdifiodd ei 
wynebpryd ef. 

6 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Cain, Paham y llidiaist? a pha- 
ham y syrthiodd dy wynebpryd * 

7 Os da y gwnei, oni cheì oruchaf- 
iaeth? ac oni wnei yn dda, pechod a 
orwedd wrth y drws: attat ti hefyd 
y mae ei ddymuniad ef, a thi a 
lywodraethi arno ef. 

8 A Chain a ddywedodd wrth Abel 
eì frawd: ac fel yr oeddynt hwy yn 
y maes, Cain a gododd yn erbyn 
Abel ei 'frawd, ac Pa'i lladdodd ef. 

9 1 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Cain, Mae Abel dy frawd di? 
Yntau a ddywedodd, Nis gwn; ai 
ceidwad fy mrawd ydwyf fi? 


£ 


GENESIS, IV. Lamech a'4 ddwy wd 


10 A dywedodd Dvw, Beth a Cyn. 
wnaethost? llef gwaed dy frawd sydd cn 
c yn gwaeddi arnaf fi o'r ddaear. 3875. 
ll Ac yr awr hon melldigedig wyb |. na, 2. 
tì o'r ddaear, yr hon a agorodd ei 
safn i dderbyn gwaed dy frawd o'th 

law di. 

12 Pan lafuriech y ddaear, ni 
chwanega hi roddi ei ffrwyth i ti; 
gwibiad a chrwydriad fyddi ar y 
ddaear, 

13 Yna y dywedodd Cain wrth yr 
ARGLWYDD, Mwy yw fy anwiredd ' sgLaa 
nag y gellir ei faddeu. nag y gali- | 

14 Wele, gyrraist fi heddyw oddi| «M4. 
ar wyneb y ddaear, ac o'th ŵydd 
di y'm cuddir: gwibiad hefyd a 
chrwydriad fyddaf ar y ddaear; a 
phwy bynnag a'm caffo a'm lladd. 

15 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrtho, Am hynny y dïelir yn saith 
ddyblyg ar bwy bynnag a laddo 
Cain. A'r ARGLWYDD a osododd 
nôd ar Cain, rhag i neb aii caffai ei 
ladd ef. 

16 4 A Chain a aeth allan o ŵydd 
yr ARGLWYDD, ac a drigodd yn nhir 
Nod, o'r tu dwyrain i i Eden. 

17 Cain hefyd a adnabu ei wraig; 

a hi a feichiogodd, ac a esgorodd 

ar “Enoch : yna yr ydoedd efe yn js Heb. 
adeiladu dinas, ac efe a alwodd enw | 75" 
y ddinas yn ol enw ei fab, Enoch. 

18 Ac i Enoch y ganwyd Irad : ac 
Irad a genhedlodd Mehuiael, a Me- 
huiael a genhedlodd Methusael, a 
Methusael a genhedlodd " Lamech. |1me, ì 

19 A Lamech a gymmerodd iddo| "“" 
ddwy o wragedd : enw y gyntaf oedd 
Adah, ac enw yr ail Sìlah. 

20 Ac Adah a esgorodd ar Jabal; 
hwn ydoedd dad j0b preswylydd 
pabell, a pherchen anifail. 

21 Ac enw ei frawd ef oedd Ju- 
bal; ac efe oedd dad pob teimlydd 
telyn ac organ. 

22 Sìlah hithau a esgorodd ar 
Tubal-Cain, *gweithydd pob cyw- |* Heb. 
reinwaith pres a haiarn: a chwaer| 
Tubal-Cain ydoedd Naamah. 

23 A Lamech a ddywedodd wrth 
eì wragedd, Adah a Sìlah, Clywch 
fy llais, gwragedd Lamech, gwran- 
dêwch fy lleferydd ; canys mi a 
'leddais wr i'm harcholl, a llangc 9 Heb. 
i'm clais. F 

24 Os Cain a ddïelir seithwaith, 
yna Lamech saith ddengwaith a 
seithwaith. 


25 $ Ac Adda a adnabu ei wraig| 3874. 
drachefn ; a hi a esgorodd ar fab, 


Z * 
Dat. 6. 10, 


——— ŴŴ8 .Ï . .., ,,,__________ 





————mT_——_——————— EÍ ———— O O _—_ uu ga I I" au y a I I a Gran 











Cyn 
CRIST 
3874. 

4 pen. 5. 3. 


e pen. 5. 6. 
9169, 


2 Heb, 
dechreu- 
asant ew 
galw eu 
hnn ar 
enw yr 
Arglwydd. 


Achau y patrieirch. 





ac a alwodd ei enw ef Seth: O | 


herwydd Duw, eb A, a osododd i 
mi had arall yn lle Abel, am ladd 
o Cain ef. 

26 *“T'r Seth hwn hefyd y ganwyd 
mab; ac efe a alwodd ei enw ef 


Enos: yna y *dechreuwyd galw ar 


enw yr ARGLWYDD. 
PENNOD V. 


1 Achau, oedran, a marwolaelh y palrieîrch, 
o Adda hyd Noah. 24 Duwioldeb Enoch, a 
Duw yn ei gymmeryd ef ymaith. 

YMA »lyfr cenhedlaethau Adda: 
yn y dydd y creodd Duw ddyn, 


. l*ar lun Duw y gwnaeth efe ef. 


2 Yn wrryw ac yn fenyw y creodd 
efe hwynt: ac efe a'u bendithiodd 
hwynt, ac a alwodd eu henw hwynt 
Adda, ar y dydd y crêwyd hwynt. 

3 1 Ac Adda a fu fyw ddeng mlyn- 
edd ar hugain a chant, ac a gen- 
hedlodd /ab ar ei lun a'i ddelw ei 


. |hun, ac *a alwodd ei enw ef Seth. 


4 1A dyddiau Adda, wedi iddo 
genhedlu Seth, oedd wyth gân mlyn- 
edd, ac efe a genhedlodd feibion a 
merched. 

5 A holl ddyddiau Adda, y rhai y 
bu efe fyw, oedd naw cân mlynedd 
a deng mlynedd ar hugain ; ac efe 
a fu farw. 

6 4 Seth hefyd a fu fyw bîm 


.|mlynedd a chân mlynedd, ac *a 


genhedlodd Enos. 

7 A Seth a fu fyw wedi iddo gen- 
hedlu Enos, saith mlynedd ac wyth 
gân mlynedd, ac a genhedlodd feib- 
ion a merched. 

9 A holl ddyddiau Seth oedd 
ddeuddeng mlynedd a naw cân 
mlynedd ; ac efe a fu farw. 

9 4 Ac Enos a fu fyw ddeng mlyn- 
edd a phedwar ugain, ac a genhedl- 
odd Cenan. 

10 Ac Enos a fu fyw wedi iddo 
genhedlu Cenan, bymtheng mlyn- 
edd ac wyth gân mlynedd, ac a 
genhedlodd feibion a merched. 

11 A holl ddyddiau Enos oedd 
bîm mlynedd a naw cân mlynedd; 
ac efe a fu farw. 

12 ŷ Cenan hefyd a fu fyw ddeng 
mlynedd a thri ugain, ac a genhedl- 
odd * Mahalaleel. 

13 A bu Cenan fyw wedi iddo gen- 
hedlu Mahalaleel ddeugain mlyn- 
edd ac wyth gân mlynedd, ac a 
genhedlodd feibion a merched. 

14 A holl ddyddiau Cenan oedd 
ddeng mlynedd a naw cân mlyn- 
edd ; ac efe a fu farw. 


o 


GENESIS, V. 


15 1 A Mahalaleel a fu fyw bîm 
mlynedd a thri ugain mlynedd, ac a 
genhedlodd * Jered. 

16 A Mahalaleel a fu fyw wedi iddo 
genhedlu Jered, ddeng mlynedd ar 
hugain ac wyth gân mlynedd, ac a 
genhedlodd feibion a merched. 

l7 A holl ddyddiau Mahalaleel 
oedd bymtheng mlynedd a phedwar 
ugain ac wyth gân mlynedd ; ac efe 
a fu farw. 

18 1 A Jered a fu fyw ddwy flyn- 
edd a thri ugain a chân mlynedd, 
ac a genhedlodd f* Enoch. 

l9 A Jered a fu fyw wedi iddo 
genhedlu Enoch wyth gân mlynedd, 
ac a genhedlodd feibion a merched. 

20 A holl ddyddiau Jered oedd 
ddwy flynedd a thri ugain a naw cân 
mlynedd ; ac efe a fu farw. 

21 Y Enoch hefyd a fu fyw bîm 
mlynedd a thri ugain, ac a genhedl- 
odd > Methuselah. 

22 Ac Enoch €a rodiodd gyd â 
Duw wedi iddo genhedlu Methu- 
selah, dri chant o flynyddoedd, ac a 
genhedlodd feibion a merched. 

23 A holl ddyddiau Enoch oedd 
bŵm mlynedd a thri ugain a thri 
chant o flynyddoedd. 


24 A *rhodiodd Enoch gyd â Duw, |*, 


ac ni welwyd ef; canys Duw a'i 
cymmerodd ef. 

25 Y Methuselah hefyd a fu fyw 
saith mlynedd a phedwar ugain a 
chant, ac a genhedlodd Lamech. 

26 A Methuselah a fu fyw wedi 
iddo genhedlu Lamech, ddwy flyn- 
edd a phedwar ugain a sai6h gân 
mlynedd, ac a genhedlodd feibion 
a merched. 

27 A holl ddyddiau Methuselah 
oedd naw mlynedd a thri ugain a 
naw cân mlynedd; ac efe a fu farw. 

29 1 Lamech hefyd a fu fyw ddwy 
flynedd a phedwar ugain a_ chân 
mlynedd, ac a genhedlodd fab ; 

29 Ac a alwodd ei enw ef *Noah, 
gan ddywedyd, Hwn a'n cysura ni 


am ein gwaith, a llafur ein dwylaw, | 2 


o herwydd y ddaear 'yr hon a 
felldigodd yr ARGLWYDD. 

30 A Lamech a fu fyw wedi iddo 
genhedlu Noah, bymtheng mlynedd 
a phedwar ugain a phìm cân mlyn- 
edd, ac a genhedlodd feibion a 
merched. 

31 A holl ddyddiau Lamech oedd 
ddwy flynedd ar bymtheg a thri 
ugain a saith gân mlynedd; ac efe 


a fu farw. 


A. 


| 
Symmudiad Enoch. | 


2082. 


f Judas l4, 
15. 


He 


Gr, 
Henoch. 


29418, 


6 Gr. Ndle 
uc 3. 36. 
Heb, 11. 7. 

1 Petr 3, 


Sg, 


I pen. 3. 17. 
a4,ll. 





Drygioni y byd. 


Cyn 
CRIST 
244s. 








TNeu,Ham. 


a Ps. 78. 39. 


2469. 


2 Sam. 24, 
16 


Mal. 3, 6. 
lago l.17. 





uniawn, 


5 oddi ar y 
ddaear. 


32 A Noah ydoedd fab pŵîm cân 
mlwydd; a Noah a genhedlodd 
Sem, " Cham, a Japheth. 


PENNOD VI. 

1 Drygioni y byd, yr hwn a gyf rôdd ddigllon- 
edd Duw, ac a barodd y diluw. S Noah 
yn cael ffafr. 14 Trefn a phorireiad, a'r 
achos y gwnaed yr arch. 

Na A y bu, pan ddechreuodd dyn- 

ion amlhâu ar wyneb y ddaear, 

a geni merched iddynt, 

2 Weled o feibion Duw ferched 

dynion mai teg oeddynt hwy; a 

hwy a gymmerasant iddynt wragedd 


; o'r rhai oll a ddewisasant. 


3 A dywedodd yr ARGLWYDD, Nid 
ymrysona fy Yspryd i â dyn yn 
dragywydd, *oblegid mai cnawd yw 
efe: ai ddyddiau fyddant ugain 
mlynedd a chant. 

4 Cawri oedd ar y ddaear y dydd- 
iau hynny: ac wedi hynny hefyd, 
pan ddaeth meibion Duw at ferch- 
ed dynion, a phlanta o'r rhai 
hynny iddynt: dyma y cedyrn a4 
Jw wŷr enwog gynt. 

5 $ A'r ARGLWYDD a welodd mai 
aml oedd drygioni dyn ar y ddaear, 





a bod ““holl fwriad meddylfryd ei 


'» galon yn unig yn ddrygionus bob 


3 amser. 

6 Ac cedifarhaodd ar yr ARGLWYDD 
wneuthur o hono ef ddyn ar y ddae- 
ar, ac efe a ymofidiodd yn ei galon. 

7 A'r ARGLWYDD a ddywedodd, 
Dileaf ddyn yr hwn a greais oddi 
ar wyneb y ddaear, o ddyn hyd 
anifail, hyd yr ymlusgiad, a hyd 
ehediad y nefoedd: canys y mae yn 
edifar gennyf eu gwneuthur hwynt. 

8 T Ond Noah a gafodd ffafr 
y'ngolwg yr ARGLWYDD. . 

9 Y Dyma genhedlaethau Noah: 
1 Noah oedd wr cyfiawn, *perffaith yn 


ì11. ei oes: gyd â DUw y rhodiodd Noah. 


10 A Noah a genhedlodd dri o 
feibion, Sem, Cham, a Japheth. 

ll A'r ddaear a lygrasid ger bron 
Duw; llanwasid y ddaear hefyd â 
thrawsedd. 

l2 A Duw a edrychodd ar y 
| ldacar, ac wele hi a lygrasid; can- 
'ysS pob cnawd a lygrasai ei ffordd 
ar y ddaear. 
l3 A Duw a ddywedodd wrth 
Noah, Diwedd pob cnawd a ddaeth 
| ger mron: oblegid llanwyd y 
ddaear â thrawsedd trwyddynt hwy: 
ac wele myfi a'u difethaf hwynt 
*gyd â'r ddaear. 

14 $] Gwna i ti arch o goed Gopher ; 








| 
€ 


GENESIS, VI, VII. 


yn gellau y gwnei yr arch, a phyga 
hi oddi fewn ac oddi allan â phyg. 

15 Ac fel hyn y gwnei di hi: 
£ri chân cufydd fydd hŷd yr arch, 
deg cufydd a deugain ei lled, a deg 
cufydd ar hugain ei huchder. 

16 Gwna ffenestr i'r arch, a_gor- 
phen 4 yn gufydd oddi arnodd; a 
gosod ddrws yr arch yn ei hystlys: 
o dri achder y gwnei di hi. 

17 Ac wele myfi, ïe myfi, yn dwyn 
dyfroedd diluw ar y ddaear, i ddi- 
fetha pob cnawd, yr hwn y mae 
anadl einioes ynddo, oddi fan y 
nefoedd: yr hyn oll sydd ar y 
ddaear a drenga. 

18 Ond â thi y cadarnhâf fy nghyf- 
ammod; ac “i'r arch yr âi di, tydi 
a'th feibion, a'th wraig, a gwragedd 
dy feibion gyd â thi. 

19 Ac o bob peh byw, o bob 
cnawd, y dygi ddau o bob rhyw i'r 
arch i'w cadw yn fyw gyd â thi; 
gwrryw a benyw fyddant. 

20 O'r ehediaid wrth eu rhywog- 
aeth, ac o'r anifeiliaid wrth eu 
rhywogaeth, o bob ymlusgiad y 
ddaear wrth ei rywogaeth; dau o 
bob rhywogaeth *a ddaw attat i'w 
cadw yn fyw. 

21 A chymmer ì ti o bob bwyd a 
fwyttêir, a chasgl attat; a bydd yn 
ymborth ìi ti ac iddynt hwythau. 

22 “Felly y gwnaeth Noah; yn 
ol yr hyn oll a orchymynasai Duw 
iddo, felly y gwnaeth efe. 

PENNOD VIL 
1 Noah a0 deulu a'r creaduriaid byw yn 
myned i'r arch. 11 Dechreuad, cynnydd, 

a pharhâd y diluw. 

NA y dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Noah, “Dos di, a'th holl 
dŷ i'r arch: canys? tydi a welais i yn 
gyíìawn ger fy mron i yn yr oes hon. 

2 O bob anifail glân y cymmeri 
gyd â thi bob “yn saith, y gwrryw a'i 
fenyw ; a dau o'r anifeiliaid y rhai 
nid ydynt lân, y gwrryw a'i fenyw: 

3 O ehediaid y nefoedd hefyd, 
bob yn saith, yn wrryw ac yn 
fenyw, i gadw had yn fyw ar wyneb 
yr holl ddaear. 

4 Oblegid wedi saith niwrnod etto, 
mi a wlawiaf ar y ddaear ddeugain 
niwrnod a deugain nos: a mi a 
ddileaf oddi ar wyneb y ddaear bob 
peth byw a'r a wneuthum i, 

5 A Noah a wnaeth yn ol yr hyn 
o a orchymynasai yr ARGLWYDD 

O 


iddo. 
6 Noah hefyd oedd fab chwe chân 


Noah yn myned ŵ'r arch. 


Cyn 


el Petr 
3. 20, 
2 Petr 2, 5, 


f Edrych 
pen. 2, 19. 


£ pen. 7. 5. 
eb.11.7. 


2949 
a Matt. 24. 
GW. 
T,uc 17. 26. 
1 Petr3,20, 
ch 21457 
b pen. 6. 9. 


2 Heb. 


saith a 
saith. 


2549, 


Rio” |y ddaear. 


7 4 A Noah a aeth i mewn, a'i 

feibion, a'l wraig, a gwragedd ei 

'i feibion. gyd âc ef, i'r arch, rhag y 
dwfr diluw. 

8 O anifeiliaid glân, ac o ani- 

feiliaid y rhai nid oeddynt lân, o 





ehediaid hefyd, ac o'r hyn oll a 
ymlusgai ar y ddaear, 

9 Yr aeth i mewn at Noah i'r arch 
bob yn ddau, yn wrryw ac yn fenyw, 
fel y gorchymynasai Duw i Noa 

10 Ac *wedi saith niwrnod y dwfr 
diluw a ddaeth ar y ddaear. 

11 4 Yn y chwe chanfed flwyddyn 
o fywyd Noah, yn yr ail mis, ar yr 
ail dydd ar bymtheg o'r mis, ar y 
dydd hwnnw y rhwygwyd holl ffyn- 
honnau y dyfnder mawr, a ffenestri 
y nefoedd a agorwyd. 

12 A'r gwlaw fu ar y ddaear ddeu- 
gain niwrnod a deugain nos. 

13 O fewn corph y dydd hwnnw 

y daeth Noah, a sa a Cham, a 
J apheth, meibion N oah, a gwraig 
Noah, a_thair gwragedd ei feibion 
ef gyd â hwynt, i'r arch. 

14 Hwynt, a phob bwystfil wrth 
ei rywogaeth, a phob anifail wrth ei 
rywogaeth, a phob ymlusgiad a ym- 
lusgai ar y ddaear wrth ei rywogaeth, 

1a phob ehediad wrth ei rywogaeth, 
pob aderyn o bob *rhyw. 

15 A daethant at Noah i'r arch 
.|bob yn ddau, o bob cnawd a'r oedd 
ynddo anadl einioes. 

16 A'r rhai a ddaethant, yn wrryw 
a benyw y daethant o bob cnawd, 
fel y gorchymynasai Duw ìddo. A'r 
ARGLWYDD a gauodd arno ef. 

17 A'r diluw fu ddeugain niwrnod 
ar y ddaear; a'r dyfroedd a gyn- 
nyddasant, ac a. godasant yr arch, a 
hi a godwyd oddi ar y ddaear. 

18 A'r dyfroedd a ymgryfhasant, 
ac a gynnyddasant yn ddirfawr ar y 
| ddaear ; a'r arch a rodiodd ar wyneb 

'y dyfroedd. 

19 A'r dyfroedd a ymgryfhasant 
yn ddirfawr iawn ar y ddaear, a 
gorchuddiwyd yr holl fynyddoedd 
uchel oedd tan yr holl nefoedd. 

20 Pymtheg cufydd yr ymgryf- 
haodd y dyfroedd tu ag i fynu: a'r 
mynyddoedd a orchuddiwyd. 

21 A “bu farw pob cnawd a ym- 
lusgai ar y ddaear, yn ehediaid, ac 
yn anifeiliaid, ac yn fwystfilod, ac 
yn bob ryw ymlusgiad a, ymlusgai 
ar y ddaear, a phob dyn Acfyd. 


$ Neu, 
ar y seith- 
ed dydd. 


4 Heb. aden. 


_ 


cLuclT7.27. 


7 


Wodi duu y diluw. GENESIS, VIII. 
an — Cyn | mlwydd pa pan fu y dyfroedd diluw ar 


Y dyfroedd yn onyddu. 


22 Yr hyn oll yr oedd ffun anadl 
einioes yn ei ffroenau, o'r hyn oll 
oedd ar y sychdir, a fuant feirw. 

23 Ac efe a ddileodd bob sylwedd 
byw a'r a oedd ar wyneb y ddaear, 
yn ddyn ac yn anifail, yn ymhusg- 
iaid, ac yn ehediaid y nefoedd ; 
dilêwy d hwynt o'r ddaear: a îN an 
a'r rha oedd gyd âg ef yn yr arch, 

unig, a adawyd yn fyw. 

24 A'r dyfroedd a ymgryfhasant 
ar y ddaear ddeng niwrnod a_deu- 
gain a chant. 

PENNOD VIII. 

1 Y dyfroedd yn llonyddu. 4 Yr arch yn 
gorphwys ar fynyddoedd Ararat. Y gig- 
fran a'r golommen. 15 Noah, ar orchymyn 
Duw, Í8 yn myned allan o'r arch. 20 Efe 
yn adeiladu allor, ac yn aberthu aberth : 
21 yr hwn y mae Duw yn ei dderbyn, ac yn 
addaw na felldithiai y ddaear mwyach. 


y NU a gofiodd Noah, a phob 
peth byw, a phob anifail a'r a 
oedd gyd âg ef yn yr arch: a Duw 
a wnaeth i wynt dramwy ar y ddaear, 
a'r dyfroedd a lonyddasant. 

2 Cauwyd hefyd ffynhonnau y 
dyfnder a_ ffenestri y nefoedd; a 
lluddiwyd y gwlaw o'r nefoedd. 

83 A'r dyfroedd a ddychwelasant 
oddi ar y ddaear, gan fyned a dy- 
chwelyd: ac ym mhen *y deng 
niwrnod a deugain a chant, y dyfr- 
oedd a dreiasai. 

4 Y Ac yn y seithfed mis, ar yr ail 
dydd ar bymtheg o'r mis, y gor- 
phwysodd yr arch ar fynyddoedd 
Ararat. 

5 A'r dyfroedd fuant yn myned 
ac yn treìo, hyd y degfed mis: yn y 
degfed mis, ar y dydd cyntaf o'r mis, 
y gwelwyd. pennau y mynyddoedd. 

6 Ac ym mhen deugain niwrnod 
yr agorodd Noah ffenestr yr arch a 
wnaethai efe. 

7 Ac efe a anfonodd allan gigfran ; 
a hi a aeth, gan fyned allan a dy- 
chwelyd, hyd oni sychodd y dyfr- 
oedd oddi ar y ddaear. 

8 Ac efe a anfonodd golommen 
oddi wrtho, i weled a dreiasai y 
dyfroedd oddi ar wyneb y ddaear. 

9 Ac ni chafodd y golommen or- 
phwysfa i wadn ei throed; a hi a 
ddychwelodd atto ef i'r arch, am 
Jod y dyíroedd ar wyneb yr holl 
dir: ac efe a estynodd ei law, ac 
al cymmerodd hi, ac al derbyn- 
iodd hi atto i'r arch. 

10 Ac efe a arhosodd etto saith 
niwrnod eraill, ac a anfonodd eil- 
waith y golommen allan o'r arch. 


yn 
CRIST 





d 2 Peír 
yb L 


a pen.T7.24. 


—- mr dd an TR YE LI Rd cu Y Pi CL da ARR EA EI AL an nn Sy 


Myned allan o'r arch. 


Cyn 
CRIST 
2949. 





2948. 


b pen. 1. 22. 


2Heb. 
tylwythau. 


9 peraidd. 


4 er bod, 


c pen, 6. 5. 
Matt.15.19, 


d Jer. 33. 
20, 29. 





ll A'r golommen a ddaeth aíto 
ef ar brydnawn; ac wele ddeilen 
olew-wydden yn ei gylfin hi, wedi ei 
thynnu: yna y gwybu Noah dreio 
o'r dyfroedd oddi ar y ddaear. 

12 Ac efe a arhosodd etto saith 
niwrnod eraill, ac a anfonodd y 
golommen; ac ni ddychwelodd hi 
eilwaith atto ef mwy. 

13 1 Ac yn yr unfed flwyddyn a 
chwe chant, yn y mis cyntaf, ar y 
dydd cyntaf o'r mis, y darfu i'r 
dyfroedd sychu oddi ar y tir: a 
Noah a symmudodd gaead yr arch, 
ac a edrychodd, ac wele, sychasai 
wyneb y ddaear. 

]4 Ac yn yr ail mis, ar y seithfed 
dydd ar hugain o'r mis, y ddaear a 
sychasai. 

15 1 A llefarodd Duw wrth Noah, 
gan ddywedyd, 

16 Dos allan o'r arch, fi, ath 
wraig, a'ih feibion, a gwragedd dy 
feibion, gyd â thi. 

17 Pob peth byw a'r sydd gyd â thi, 
o bob cnawd, yn adar, ac yn anifeil- 
iaid, ac yn bob ymlusgiad a ymlusgo 
ar y ddaear, a ddygi allan gyd âthi:: 
heppiliant hwythau yn y ddaear, a 
bffrwythant ac amlhânt ar y ddaear. 

18 A Noah a aeth allan, a'i feibion, 
a'i wraig, a gwragedd ei feibion, gyd 
âg ef. 

19 Pob bwystfil, pob ymlusgiad, a 
phob ehediad, pob peth a ymlusgai 
ar y ddaear, wrth eu “rhywogaethau, 
a ddaethant allan o'r arch. 

20 A Noah a adeiladodd allor 
i'r ARGLWYDD, ac a gymmerodd o 
bob anifail glân, ac o bob ehediad 
glân, ac a offrymmodd boeth-offrym- 
mau ar yr allor. 

21 A'r ARGLWYDD a aroglodd 
arogl *esmwyth ; a dywedodd yr AR- 
GLWYDD yn ei galon, Ni chwanegaf 
felldithio y ddaear mwy er mwyn 
dyn: *o herwydd bod “bryd calon 
dyn yn ddrwg o'i ieuengctid: ac ni 
chwanegaf mwy daro pob peth byw, 
fel y gwneuthum. 

22 Pryd hau, a chynhauaf, ac oer- 
ni, a gwres, a haf, a gauaf, a “dydd, 
a nos, ni phaid mwy holl ddyddiau 
y ddaear. 

PENNOD IX. 


1 Duw yn bendithio Noah; & yn gwahardd 
gwaed a llofruddiaeth. 9 Cyfammod Duw, 
13 a arwyddoccêir trwy yr enfys. 1S Noah 


yn llenwi y byd, 20 yn plannu gwinllan, 21 
yn meddwi, ac yn cael ei watwar gan eî fab: 
25 yn melldigo Canaan, 26 yn bendilhio Sem, 
27 yn gweddïo dros Japheth, 29 ac yn marw. 


GENESIS, IX. 


Dww yn bendithio Noah. 


UW hefyd a fendithiodd Noah | _ Cyn 
a'i feibion, ac a ddywedodd | 9RIST 


wrthynt, * Ffrwythwch a llïosogwch, 
a llenwch y ddaear. 

2 Eich ofn hefyd a'ch arswyd fydd 
ar holl fwystfilod y ddaear, ac ar 
holl ehediaid y nefoedd, a'r hyn oll 
a, ymsymmudo ar y ddaear, ac ar 
holl bysgod y môr; yn eich llaw 
chwi y rhoddwyd hwynt. 

3 Pob ymsymmudydd yr hwn sydd 
fyw, fydd i chwi yn fwyd: fel by 
gwyrdd lysieuyn y rhoddais i chwi 
bob dim.' 

4 1 “Er hynny na fwyttêwch gig 
ynghyd â'i einioes, sef ei waed. 

5 Ac yn ddïau gwaed eich einioes 
chwithau hefyd a ofynaf fi: 4o law 
pob bwystfil y gofynaf ef; ac *0 
law dyn, o law pob brawd iddo y 
gofynaf einioes dyn. 

6 A ' dywallto waed dyn, trwy ddyn 
y tywelltir ei waed yntau, o herwydd 
ar * ddelw DUW y gwnaeth efe ddyn. 

7 Ond chwychwi, " ffrwythwch ac 
amlhêwch, eppiliwch ar y ddaear, 
a, llïosogwch ynddi. 

8 TA Duw a lefarodd wrth Noah, 
ac wrth ei feibion gyd âg ef, gan 
ddywedyd, 

9 Ac wele ! myfi, ïe myfi, ydwyf yn 
cadarnhâu fy nghyfammod â chwi, 
ac â'ch had ar eicli ol chwi; 

10 Ac â phob peth byw yr hwn sydd 
gyd â chwi, â'r ehediaid, â'r anifeil- 
iaid, ac â phob bwystfil y tir gyd â 
chwi, o'r rhai oll sydd yn myned 
allan o'r arch, hyd holl fwystfilod y 
ddaear. 

ll A mi a gadarnhâf fy nghyfam- 
mod â chwi, ac ni thorrir ymaith 
bob cnawd mwy gan y dwfr diluw, 
ac ni bydd diluw mwy i ddifetha 
y ddaear. 

12 A Duw a ddywedodd, Dyma 
arwydd y cyfammod, yr hwn yr yd- 
wyf fi yn ei roddi rhyngof fi a chwi, 
ac â phob peth byw a'r y sydd 
gyd â chwi, tros oesoedd tragy- 
wyddol : 

13 Fy mwa a roddais yn y cwm- 
mwl, ac efe a fydd yn arwydd cyf- 
ammod rhyngof fi a'r ddaear. 

14 A bydd, pan godwyf gwmmwl 
ar y ddaear, yr ymddengys y bwa 
yn y cwmmwl. 

15 A mi a gofiaf fy nghyfammod, 
yr hwn sydd rhyngof fi a chwi, ac 
â phob peth byw o bob cnawd: 
ac ní bydd y dyfroedd yn ddiluw 
mwy, i ddifetha pob cnawd. 


apen, l, 28. 
aj. M1 


b pen. 1, 29, 


cLef, 17. 14, 
a.l9,26. 
Deut.12.23. 
Act, 15. 20. 


â Tod. 21. 
e Ps, 9, 12, 


f Lef, 24,17. 
Mat,26,52, 
Dat, 12, 10, 

£ pen. 1, 27. 


b pen. 1, 28, 
a o. 114 


ì Es, 54, 9, 





Cenhedlaethau Noah. 


16 A'r bwa a fydd yn y cwmmwl; 
a mi a edrychaf arno ef, i gofio y 
cyfammod tragywyddol rhwng Duw 
a phob peth byw, o bob enawd ar 
y sydd ar y ddaear. 

l7 A Duw a ddywedodd wrth 
Noah, Dyma arwydd y cyfammod, 
|yr hwn a gadarnheais rhyngof fi a 
phob cnawd a'r y sydd ar y ddaear. 

0347. 18 TA Fmeibion Noah y rhai a 
rren.610.| gdaeth allan o'r arch, oedd Sem, 
Cham, a Japheth; a Cham oedd 
dad * Canaan. 
| 19 Y tri hyn oedd feibion Noah: 
'ac o'r rhai hyn yr hiliwyd yr holl 
| ddaear. 
| 20 A Noah a ddechreuodd /od yn 
llafurwr, ac a blannodd winllan: 
| 21 Ac a yfodd o'r gwin, ac a feddw- 
odd, ac a ymnoethodd y'nghanol ei 
| babell. 
| 22 A Cham tad Canaan a welodd 
noethni ei dad, ac a fynegodd i'w 
| ddau frodyr allan. | 
| 93 A chymmerodd Sem a Japheth 
| ddilledyn, ac ai gosodasant ar eu 
hysgwyddau ill dau, ac a gerddasant 
yn wysg eu cefn, ac a orchuddiasant 
'noethni'eu tad; a'u hwynebau yn 
ol, fel na welent noethni eu tad. 

, 24 A Noah a ddeffrôdd o'i win, ac 
a wybu beth a wnaethai ei fab ieu- 
 angaf iddo. 

25 Ac efe a ddywedodd, Melldig- 
edig fyddo Canaan, gwas gweision 
i'w frodyr fydd. 

26 Ac efe a ddywedodd, Bendig- 
edig fyddo ARGLWYDD DDUW Sem; 
a Chanaan fydd was *iddo ef. 

27 Duw a helaetha ar Japheth, ac 
efe a breswylia ym mhebyll Sem ; 
a. Chanaan fydd was iddo ef. 

28 4 A Noah a fu fyw wedi y diluw 
dri chân mlynedd a deng mlynedd 
a deugain. 

29 Felly holl ddyddiau Noah oedd 
imaw cân mlynedd a deng mlynedd 
| deugain ; ac efe a fu farw. 


PENNOD X. 

1 Cenhedlaeihau Noah. 2 MeiVion Japheth. 6 
Meibion Cham, 8 Nimrod y brenhin cyntaf. 
21 Meibion Sem. 

DYMA genhedlaethau meibion 

Noah : Sem, Cham, a Japheth; 
ganwyd meibion hefyd i'r rhai hyn 
wedi y diluw. 

2 4 “Meibion Japheth oedd Go- 
mer, a Magog, a Madai, a Jafan, a 
Thubal, a Mesech, a Thiras. 

3 Meibion Gomer hefyd ; Ascenas, 
a Riphath, a Thogarmah. 


Cyn 
CRIST 
2948. 


Z Heb, 
Chenaan. 


$ iddynt 
hwy. 


1998. 





eT. 


el Chron, 
1. 








————— 


9 


GENESIS, X. 


4 A meibion Jafan ; Elisah, a Thar- 
sis, Cittim, a “ Dodanim. 

5 O'r rhai hyn y rhannwyd ynys- 
oedd y cenhedloedd yn eu gwled- 
ydd, pawb wrth eu hiaith eu hun, 
trwy eu teuluoedd, yn eu cenhedl- 
oedd. 

6 1 A Pmeibion Cham oedd Cus, 
a Mizraim, a Phut, a Chanaan. 

7 A meibion Cus ; Seba, a Hafilah, 
a Sabtah, a Raamah, a Sabteca: a 
meibion Raamah ; Seba, a Dedan. 

8 Cus hefyd a genhedlodd Nim- 
rod: efe a ddechreuodd fod yn 
gadarn ar y ddaear. 

9 Efe oedd heliwr cadarn ger bron 
yr ARGLWYDD: am hynny y dy- 


'| wedir, Fel Nimrod, heliwr cadarn 


ger bron yr ARGLWYDD. 

10 A dechreuad ei frenhiniaeth ef 
ydoedd * Babel, ac Erech, ac Accad, 
a Chalneh, y'ngwlad Sinar. 

ll O'r wlad honno * yraeth Assur 
allan, ac a adeiladodd Ninefeh, a 
dinas Rehoboth, a Chalah, 

12 A Resen, rhwng Ninefeh a Cha- 
lah ; honno sydd ddinas fawr. 

]3 Mizraim hefyd a genhedlodd 
Ludim, ac Anamim, a Lehabim, a 
Naphtuhim, 

l4 Pathrusim hefyd a_ Chaslu- 
him, (o'r rhai y daeth Philistim,) a 
Chaphtorim. 

15 Canaan hefyd a genhedlodd 
Sidon ei gyntaf-anedig, a Heth, 

16 A'r Jebusiad, a'r Amoriad, ar 
Girgasiad, 

17 A'r Hefiad, a'r Arciad, ar Sin- 


Meibion Cham, Canaan, a Sem. 


Cyn 
CRlIST 
2947. 





ZYnol 
rhai, Ro- 
danim, 


3 Gr, Bobi- 
Ion. 


4 Fe aelh 
allan â Âs- 
&yria. 


iad, 
18 A'r Arfadiad, a'r Semariad, a'r|. 


Hamathiad: ac wedi hynny yr ym- 
wasgarodd teuluoedd y Canaaneaid. 

19 Terfyn y Canaaneaid oedd hef- 
yd o Sidon, ffordd yr elych 1 Gerar, 
hyd *Gazah: y ífordd yr elych i 
Sodom, a Gomorrah, ac Admab, a 
Seboim, hyd Lesah. 

20 Dyma feibion Cham, yn ol eu 
teuluoedd, wrth eu hieithoedd, yn 
eu gwledydd, ac yn eu cenhedloedd. 

21 I Sem hefyd y ganwyd plant; 
yntau oedd dad holl feibion Heber, 
“ brawd Japheth yr hynaf. 

22 cMeibion Sem oedd Elam, ac 
Assur, ac “Arphaxad, a_ Lud, ac 
Aram. 

23 A meibion Aram; Us, a Hul, a 
Gether, a Mas. 

24 Ac Arphaxad a genhedlodd 4Se- 
]ah, a Selah a genhedlodd Heber. 

25 *Ac i Heber y ganwyd dau o 


5 Heb, 
Azaah. 


c 1 Chron, 
1. 17; 

6 Heb. 
Arpacshad. 


d pen.l1.12. 


el Chron, 
1.19. 


yg to 





| Adeiladaeth Babel. 


F 
CRIST 
9947. 








GENESIS, XI. 


Cenhedlaethau Sem. | 





feibion: enw un oedd Peleg ; o her- 
wydd yn ei ddyddiau ef y rhannwyd 
y ddaear ; ac enw ei frawd, Joctan. 
26 A Joctan a genhedlodd Al- 
modad, a Saleph, a Hasarmafeth, a 
Jerah, 
97 Hadoram hefyd, ac Usal, a Dic- 


lah, 

98 Obal hefyd, ac Abimael, a Seba, 

29 Ophir hefyd, a Hafilah, a Jo- 
bab: yr holl rai hyn oedd feibion 
Joctan. 

30 A'u preswylfa oedd o Mesa, 
ffordd yr elych i Sephar, mynydd 
y dwyrain. 

31 Dyma feibion Sem, wrth eu teu- 
luoedd, yn ol eu hieithoedd, yn eu 
gwledydd, trwy eu cenhedloedd. 

32 Dyma deuluoedd meibion Noah, 
wrth eu cenhedlaethau, yn ol eu cen- 
hedloedd: ac o'r rhai hyn yr ym- 
rannodd y cenhedloedd ar y ddaear 
wedi y diluw. 


PENNOD XI. 

1 Un iaith yn y byd. 9 Adeiladaeth Babel. 5 
Cymmysgw yr ieithoedd. 10 Cenhedlaethau 
Sem. 27 Cenhedlaethau Terah tad Abram. 
91 Terah yn myned o Ur î Haran. 

'R holl ddaear ydoedd o un 
? iaith, ac o un * ymadrodd. 

2 A bu, a hwy yn ymdaith * o'r 
dwyrain, gael o honynt wastadedd 
yn nhir Sinar ; ac yno y trigasant. 

3 A hwy a ddywedasant wrth eu 
gilydd, Deuwch, gwnawn bridd- 
feini, a llosgwn yn boeth: ac yr 
ydoedd ganddynt briddfeini yn lle 
cerrig, a chlai oedd ganddynt yn 
lle calch. 

4 A dywedasant, Moeswch, adeil- 
adwn i ni ddinas, a thŵr, a'i nen 
hyd y nefoedd, a gwnawn i ni enw, 
rhag ein gwasgaru ar hyd wyneb 
yr holl ddaear. 

5 A'r ARGLWYDD a ddisgynodd i 
weled y ddinas a'r tŵr a adeiladai 
meibion dynion. 

6 A dywedodd yr ARGLWYDD, Wele 
y bobl yn un, ac un iaith iddynt 
oll, a dyma eu dechreuad hwynt 
ar weithio: ac yr awr hon nid oes 
rwystr arnynt am ddim oll ar a 
amcanasant ei wneuthur. 

7 Deuwch, disgynwn, a. chymmysg- 
wn yno eu hiaith hwynt, fel na 
ddeallont iaith eu gilydd. 

8 Felly yr ARGLWYDD â'u gwas- 
garodd hwynt oddi yno ar hyd 
wyneb yr holl ddaear : a pheidiasant 
âg adeiladu y ddinas. 

9 Am hynny y gelwir ei henw hi 


5 Babel ; oblegid yno y cymmysgodd 
yr ARGLWYDD iaith yr holl ddaear, 
ac oddi yno y gwasgarodd yr AR- 
GLWYDD hwynt ar hyd wyneb yr 
holl ddaear. 

10 1 PDyma genhedlaethau Sem : 
Sem ydoedd fab cân mlwydd, ac a 
genhedlodd Arphaxad ddwy flyn- 
edd wedi y diluw. 

11 A Sem a fu fyw wedi iddo gen- 
hedlu Arphaxad, bŵm cân mlynedd, 
ac a genhedlodd feibion a merched. 

12 Arphaxad hefyd a fu fyw bym- 
theng mlynedd ar hugain, ac a 
genhedlodd Selah. 

13 Ac Arphaxad a fu fyw gwedi 
iddo genhedlu Selah, dair o flynydd- 
oedd a phedwar cân mlynedd, ac a 
genhedlodd feibion a merched. 

l4 Selah hefyd a fu fyw ddeng 
mlynedd ar hugain, ac a genhedl- 
odd Heber. 

15 A Selah a fu fyw wedi iddo 
genhedlu Heber, dair o flynyddoedd 
a phedwar cân mlynedd, ac a gen- 
hedlodd feibion a merched. 

16 “Heber hefyd a fu fyw bedair 





Cyn 
CRIST 
2247. 

5 Sef, 
Cymmysg. 
Cylch 
2946. 


bpen,l0,22,! 
1Chron,1, 
17. 





2211, 


2281. 


blynedd ar ddeg ar hugain, ac a|imb 


genhedlodd 4 Peleg. 

l7 A Heber a fu fyw wedi iddo 
genhedlu Peleg, ddeng mlynedd ar 
hugain a phedwar cân mlynedd, ac 
a zenhedlodd feibion a merched. 

18 Peleg hefyd a fu fyw ddeng 
mlynedd ar hugain, ac a genhedl- 
odd Reu. 

19 A Pheleg a fu fyw gwedi iddo 
genhedlu Reu, naw o flynyddoedd 
a dau cân mlynedd, ac a genhedl- 
odd feibion a merched. 

20 Reu hefyd a fu fyw ddeuddeng 
mlynedd ar hugain, ac a genhedl- 
odd * Serug. 

91 A Reu a fu fyw wedi iddo 
genhedlu Serug, saith o flynydd- 
oedd a dau cân mlynedd, ac a gen- 
hedlodd feibion a merched. 

92 Serug hefyd a fu fyw ddeng 


mlynedd ar hugain, ac a genhedl-| 


odd * Nachor. 

23 A Serug a fu fyw wedi iddo gen- 
hedlu Nachor, ddau cân mlynedd, 
ac a genhedlodd feibion a merched. 

24 Nachor hefyd a fu fyw naw 
mlynedd ar hugain, ac a genhedl- 
odd fTerah. 

25 A Nachor a fu fyw wedi iddo 
genhedlu Terah, onid un flwyddyn 
chwech ugain mlynedd, ac a gen- 
hedlodd feibion a merched. 


26 Terah hefyd a fu fyw ddeng 


2180. 


e Luc â, 35. 
Saruch. 


2150. 


6 Neu, 
Nahor. 


2126, 


f Tuuc 3, 34. 
Thara. 


2056. i 








Dww yn gabw Abram. 


Cyn 
CRIST 
2056. 


h pen. 22.20, 


ipen.16.1,2. 
a 18. 11,12. 


T ferch yng 


nghyfraith. 


'k Neh. 9.7. 
Act. 7. â. 
Cylch 
1923. 


1921. 


a Act, T. 3. 


Heb, 11. 8. 


bnen.27.29. 


Exod, 23, 
22 


a 22.18. 


Nam, 24.9. 
c pen. 18. 18, 


mlynedd a thri ugain, ac *a gen- 
hedlodd Abram, Nachor, a Haran. 
27 4 A dyma genhedlaethau Te- 


'|rah: Terah a genhedlodd Abram, 


Nachor, a Haran; a Haran a gen- 
hedlodd Lot. 

28 A Haran a fu farw o flaen Te- 
rah ei dad, y'ngwlad ei enedigaeth, 
o fewn Ur y Caldeaid. 

29 Yna y cymmerodd Abram a Na- 
chor iddynt wragedd: enw gwraig 
Abram oedd Sarai; ac enw gwraig 
Nachor, * Milcah, merch Haran, tad 
Milcah, a thad Iscah. 

30 A 'Sarai oedd ammhlantadwy, 
heb blentyn iddi. 

31 A Therah a gymmerodd Abram 
ei fab, a Lot fab Haran, mab ei fab, 
a Sarai ei ' waudd, gwraig Abram ei 
fab; a hwy a aethant allan yng- 
hyd o “Ur y Caldeaid, i fyned 1 dir 
Canaan; ac a ddaethant hyd yn 
Haran, ac a drigasant yno. 

32 A dyddiau Terah oedd bîm 
mlynedd a dau cân mlynedd: a bu 
farw Terah yn Haran. 


PENNOD XII. 

1 Duw yn gaho Abram, ac yn eî fendithio ef 
trwy addewid o Grist. 4 Yntau yn myned 
gyd â Lot o Haran. 6 Yn tramwy trwy 
wlad Canaan, yr hon a addewir iddo ef 
mewn gweledigaeth. 10 Newyn yn ei yrru ef 
i'r Aipht. z11 Ofn yn peri iddo ef ddywedyd 
maâ eî chwaer oedd ei wraig. 14 Pharaoh, 
wedi eî dwyn hi oddi arno ef, a gymhellr 
gan blâau i'w rhoddi hî yn eî hol. 

'R “ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Abram, Dos allan o'th 

wlad, ac oddì wrth dy genedl, ac o 

dŷ dy dad, i'r wlad a ddangoswyf 

1 ti. 

2 A mi a'th wnaf yn genhedlaeth 
fawr, ac a'th fendithiaf, mawrygaf 
hefyd dy enw; a thi a fyddi yn 
fendith. 

3 P Bendithiaf hefyd dy fendith- 
wyr, ath felldithwyr a felldigaf: <a 
holl deuluoedd y ddaear a fendithir 
ynot, tì. 

4 Yna yr aeth Abram, fel y llefar- 


3. |asai yr ARGLWYDD wrtho; a Lot 


a aeth gyd âg ef: ac Abram oedd 
fab pymtheng mlwydd a thri ugain 
pan aeth efe allan o Haran. 

5 Ac Abram a gymmerodd Sarai 
ei wraig, a Lot mab ei frawd, a'u 
holl olud a gasglasent hwy, a'r 
eneidiau a ynnillasent yn Haran, 
ac a aethant allan i fyned i wlad 
Canaan; ac a ddaethant i wlad 
Canaan. 

6 í Ac Abram a dramwyodd trwy 


11 


GENESIS, XII. 


Abram yn myned ir Aipht. 





yn y wlad y pryd hwnnw. a ymd 

7 A'r ARGLWYDD a ymddangosodd] 30. 
i Abram, ac a ddywedodd, ' I'th had | llu 1 
di y rhoddaf y tir hwn: yntau a|' "1^ 
adeiladodd yno “allor i'r ARGLWYDD, | 5 ren. 12. 4. 
yr hwn a ymddangosasai iddo. 

8 Ac efe a dynnodd oddi yno i'r 
mynydd, o du dwyrain Bethel, ac a 
estynodd ei babell, san adael Bethel. 
tu a'r gorllewin, a Hai tu a'r dwyr- 
ain: ac a adeiladodd yno allor i'r 
ARGLWYDD, ac a alwodd ar enw yr 
ARGLWYDD. 

9 Ac Abram a ymdeithiodd, gan 
fyned ac ymdaith tu a'r dehau. 

10 4 Ac yr oedd newyn yn y tir; 
ac Abram ^a aeth i waered i'r Aipht, 
i ymdeithio yno, am drymhâu o'r 
newyn yn y wlad. 

ll A bu, ac efe yn nesâu i fyned i | 
mewn i'r Aipht, ddywedyd o hono 
wrth Sarai ei wraig, Wele, yn awr 
mi a wn mai gwraig lân yr olwg 
wyt ti: 

12 A phan welo yr Aiphtiaid dydi, 
hwy a ddywedant, Dyma ei wraig 
ef; a hwy a'm lladdant i, a thi a 
adawant yn fyw. | 

13 ' Dywed, attolwg, ma fy chwaer | 'pen. 20.13 
wyt ti: fel y byddo da i mi er dy| pn.?57. 
fwyn di, ac y byddwyf fyw o'th 
blegid di. 

14 9 A bu, pan ddaeth Abram i'r 
Aipht, i'r Aiphtiaid edrych ar y 
wraig, mai glân odiaeth oedd hi. 

15 _A thywysogion Pharaoh ai 
gwelsant hi, ac ai canmolasant hi 
wrth Pharaoh: a'r wraig a gym- 
merwyd i dŷ Pharaoh. 

16 Ac efe “a fu dda wrth Abram |'*r*n214 








h Ps. 105, 13. 





Cylch 
1920. 


er ei mwyn hi: ac yr oedd ganddo 


ef ddefaid, *a gwartheg, ac asynod, |? ac ychain. 
a gweision, a morwynion, ac asenod, 
a chamelod. 

l7 A'r ARGLWYDD la darawodd |'p*en. 2018. 
Pharaoh a'i dŷ â phlâau mawrion, | 1&1. ., 
o achos Sarai gwraig Abram. 

18 A Pharaoh a alwodd Abram, ac 
a ddywedodd, Paham y gwnaethost 
hynimi? Paham na fynegaist i mi 
maì dy wraig oedd, hâ? 

19 Paham y dywedaist, Fy chwaer 
yw hi* fel y cymmerwn hi yn wraig 
1mi: ond yr awr hon wele dy wraig, 
cymmer A4, a dos ymaith. 

20 A Pharaoh a roddes orchymyn 
i'w ddynion o'i blegid ef: a hwy a'i 
gollyngasant ef ymaith, a'i wraig, 
a'r hyn oll oedd eiddo ef. 








Abram a, Lot yn ymadael. GENESIS, XIII, X1V. Adnewyddu y cyfammod. 
Cyn PENNOD XIII. l4 1 A'r ARGLWYDD a ddywed-| _ Cyn 
SR 1 Abram a Lot yn dychwelyd o'r Aiphl. odd wrth Abram, wedi mte ll a8 den 
1918. EN ——— au ymn u a o Lot oddi wrtho ef, Cyfod dy| 1517. 

n myn t S0a401ìt Tr * . ? 
Duw Wa Eu dai U] cU DD î Abram. lygaid, AN edrych oT lle yr wyt 
18 Yntau yn symmudo î Hebron, ac yn ynddo, tu ar gogledd, a'r dehau, f pen. 12, 7. 
adeiladu allor yno. a'r dwyrain, a'r gorllewin. a 
C Abram a aeth i fynu o'r | 15 Canys yr holl dir a weli, fi ti| 22&T 
Aipht, efe a'i wraig, a'r hyn | y rhoddaf ef, ac i'th had byth. Deut, 84.4. 
oll oedd eiddo, a Lot gyd âg ef,| 16 “Gwnaf hefyd dy had di fel |, EN 
i'r dehau. llwch y ddaear; megis os dichon | 2221" 
2 Ac Abram oedd gyfoethog iawn | gwr rifo llwch y ddaear, yna y|*2*! 
o anifeiliaid, ac o arian, ac aur. rhifir dy had dithau. Exod. 82. 
3 Ac efe a aeth ar ei deithiau, o'r |. 17 Cyfod, rhodia trwy y wlad, ar| Num.2s. 
apen.12.$.| dehau hyd Bethel, hyd *y lle y | ei hŷd, ac ar ei lled; canys i tl y| Deut,110 
buasai ei babell ef ynddo yn y de- | rhoddaf hi. — 
chreuad, rhwng Bethel a Hai ; 18 Ac Abram a symmudodd eê| L€hron 
4 I le yr allor a wnaethai efe yno | luest, ac a ddaeth, ac ^a drigodd | Es 45,19. 
o'r cyntaf: ac yno y galwodd Abram | y'ngwastadedd Mamre, 'yr hwn sydd | H«b11.12. 
ar enw yr ARGLWYDD. yn Hebron, ac a adeiladodd yno |,»*!> 
5 Y Ac i Lot hefyd, yr hwn a | allor i'r ARGLWYDD. Y 
aethai gyd âg Abram, yr oedd PENNOD XIV. 
defaid, a gwartheg, a phebyll. 1 Pedwar brenhin yn rhyfela yn erbyn pwmp. 
bpen.36.7.| 6 PA'r wlad nid oedd abl i'w a bai Ho a 'gamndaao'r. 14 Aman i 
cynnal hwynt 1 drigo ynghyd ; am acRhuo ej. ecnaseâdec yn oen U O A- 
fod eu cyfoeth hwynt yn helaeth, | sy'u, OG diren yn alu dorŵm iddo g. 
fel na allent drigo ynghyd. mae efe yn rhoddî y rhan araU o'r ysglyf- 
7 Cynnen hefyd oedd rhwng bu- | aeh â /renhin Sodom. 
geilydd anifeiliaid Abram a_bu- BU nyddiau Amraphel 
cpen.12.6.| geilydd anifeiliaid Lot: cy Canaan- brenhin Sinar, Arioch brenhin 
eaid hefyd a'r Phereziaid oedd yna | Elasar, Cedorlaomer brenhin Elam, 
yn trigo yn y wlad. a Thidal brenhin y cenhedloedd ; 
8 Ac Abram a ddywedodd wrth | 2 Wneuthur o honynt, ryfel â 
Lot, Na fydded cynnen, attolwg, | Bera brenhin Sodom, ac â Birsa 
rhyngof fi a thi, na rhwng fy mu- | brenhin Gomorrah, â Sinab bren- 
ceiliaid i a'th fugeiliaid di; o her- | hin Admah, ac â Semeber brenhin 
?Heb.. _ | wydd Zbrodyr ydym ni. Seboim, ac â brenhin Bela, hon yw 
frodyr. 9 “Onid yw yr holl dir o'th | *Soar. * pen. 19.22. 
men .| flaen di? Ymneilldua, attolwg, oddi |. 3 Y rhai hyn oll a ymgyfarfuant 
Awe 5l| wrthyf: os ar y llaw aswy y froi d4, | yn nyffryn Sidim: hwnnw yw y 
|tpen.£0.15.| minnau a droaf ar y ddehau ; ac os | môr heli. 
'^'" |ar y llaw ddehau, minnau a droaf | 4 Deuddeng mlynedd y gwas- 
ar yr aswy. anaethasant Cedorlaomer, a'r dryd- 
10 A Lot a gyfododd ei olwg, aca | edd flwyddyn ar ddeg y gwrth- 
welodd holl wastadedd yr Iorddon- | ryfelasant. 
en, mai dyfradwy ydoedd oll, cyn | 5 A'r bedwaredd flwyddyn ar ddeg | Cylch 
i'r ARGLWYDD ddifetha Sodom a | y daeth Cedorlaomer, a'r brenhin-| 5! 
Gomorrah, fel gardd yr ARGLWYDD, | oedd y rhai oedd gyd âg ef, ac a 
fel tir yr Aipht, ffordd yr elych i | darawsant y PRephaimiaid yn As- |?pen.15.20. 
Soar. teroth-Carnaim, “a'r Zuziaid yn |cDeut.2.20. 
ll A Lot a ddewisodd iddo holl | Ham, “a'r Emiaid yn * Safeh- |spei^ 
wastadedd yr Iorddonen, a Lot a | Oiriathaim, 2 gwlr 
aeth tu a'r dwyrain: felly yr ym- | 6 *A'r Horiaid yn eu mynydd | 4n, 
neillduasant bob un oddi wrth eu | Seir, hyd * wastadedd Paran, yr|iz 
gilydd. | hwn sydd wrth yr anialwch. Mt 
Cylh | 12 Abram a drigodd yn nhir Ca- | 7 Yna y dychwelasant, ac y daeth- | 16 a 13. 3. 
' |naan; a Lota drigodd yn ninasoedd | ant i Enmispat, honno yw Cades, 
y gwastadedd, ac a luestodd hyd | ac a darawsant holl wlad yr Ama- 
Sodom. | leciaid, a'r Amoriaid hefyd, y rhai 
*pn.18.29.|. 13 A “dynion Sodom oedd ddryg- | oedd yn trigo yn í Haseson-tamar. [Ac 


8 Allan hefyd yr aeth brenhin 


ionus, ac yn pechu yn erbyn yr 
| Sodom, a brenhin Gomorrah, a 


ARGLWYDD yn ddirfawr. 


j2 


| Dala Lot a'i waredu. GENESIS, XV. 


| Dww yn cyswro Abram. 


————— 








brenhin Admah, a brenhin Seboim, 
a brenhin Bela, honno gw Soar: ac 


o daro Cedorlaomer, a'r brenhin- 
oedd oedd gyd âg ef)i ddyffryn 
Safeh, hwn yw ' dyffryn y brenhin. 


18 EMelchisedec hefyd, brenhin | *iroddiitiy wlad hon i'w hetifeddu. | 2. 2^. 
Salem, a ddug allan fara a gwin; ac |. 8 Yntau a ddywedodd, ARGLWYDD | Iago 2. 23 


efe oedd offeiriad i DDUW goruchaf: 

19 Ac a'i bendithiodd ef, ac a 
ddywedodd, Bendigedig fyddo Ab- 
ram gan DpDUw goruchaf, medd- 
iannydd nefoedd a daear: 

20 A bendigedig fyddo Duw gor- 
uchaf, yr hwn a roddes dy elynion 
yn dy law. Ac efe a roddes iddo 


tuea.7.4. | ddegwm o'r cwbl. 


21 A dywedodd brenhin Sodom 
wrth Abram, Dod i mi ^y dynion, 
a chymmer i ti y cyfoeth. 


13 


22 Ac Abram a ddywedodd wrth 
frenhin Sodom, Dyrchefais fy llaw 


7 Ac efe a ddywedodd wrtho, Myfi[ 1 


yw yr ARGLWYDD, yr hwn a'th 


ddygais di allan o “Ur y Caldeaid, |.) 


DDuUW, !trwy ba beth y caf wybod 
yr etifeddaf hì? 

9 Ac efe a ddywedodd wrtho, Cym- 
mer i mi anner dair blwydd, a_gafr 
dair blwydd, a hwrdd tair blwydd, 
a thurtur, a chyw colommen. 

10 Ac Eefe a gymmerth iddo y 


rhai hyn oll, ac a'u holltodd nynt ua Y Yn 


ar hyd ew canol, ac a roddodd bo 


rhan ar gyfer eu gilydd; ond!'ni|izrefl. 


holltodd efe yr adar. 
1! A phan ddisgynai yr adar ar y 


Cyn 
CRIST 







































yn nyffryn Sidim y lluniaethasant | a6 yr ARGLWYDD DDUW goruchaf, Y 
ryfel â hwynt ; meddiannydd nefoedd a daear, 

9 A Chedorlaomer brenhin Elam, |. 23 "Na chymmerwn o edau hyd |"felly, 
a Thidal brenhin y cenhedloedd, ac | garrai esgid, nac o'r hyn oll sydd|& 
Amraphel brenhin Sinar, ac Arioch | eiddot ti; rhag dywedyd o honot, 
brenhin Elasar : pedwar brenhin yn | Myfi a gyfoethogais Abram: 
erbyn pump. 24 Ônd yn unig yr hyn a fwyt- 

l0 A dyffryn Sidim oedd lawn o | taodd y llangciau, a rhan y gwŷr a 
byllau clai; a brenhinoedd Sodom | aethant gyd â mi, Aner, Escol, a 
a Gomorrah a ffoisant, ac a syrth- Mamre : cymmerant hwy eu rhan. 

a nYd ym : a'r lleill a ffoisant i'r PENNOD XV. 
| ll A hwy a gymmerasant holl) ! Dw? mncywo dran, 2 dbron yn cry 
| cy foeth Sodom a Gomorrah, a'u mab (10 ac amlhâu eì had ef. Gib a 
holl laniaeth hwynt, ac a aethant gyfiawnhêir trwy fjydd. 'T Addewid o wlad 
ymaith. Canaan trachefn, a'i gadarnhâu trwy ar- 

12 Cymmerasant hefyd Lot mai | _ “9dd, 12a gweledigaeth, 
fab brawd Abram, a'i gyfoeth, ac EDI y pethau hyn, y daeth 
a aethant ymaith ; o herwydd yn gair yr ARGLWYDD at Abram 
Sodom yr ydoedd efe yn trigo. mewn gweledigaeth, gan ddywedyd, 

13 A daeth un a ddïangasai, ac a | Nac ofna, Abram; myfi ydyw dy 
fynegodd i Abram yr Hebread, ac | *darian, dy ”? wobr mawr iawn. *pe 55a 
Zefe yn trigo y'ngwastadedd Mamre | _? A dywedodd Abram, ARGLWYDD | 1i. a91.4. 
yr Amoriad, brawd Escol, a brawd | DDuw, beth a roddi dii mi? gan pale 
Aner; a'r rhai hyn oedd mewn | fy mod yn myned yn ddiblant, p. 
cynghrair âg Abram. a goruchwyliwr fy nhŷ yw Eleazar 

14 A phan glybu Abram gaeth- | yma o Damascus. 
gludo ei frawd, efe a *arfogodd oi | 3 Abram hefyd a_ ddywedodd, 
hyfforddus wveêsionm a anesid yn ei | Wele, ni roddaist i mi had; ac 
dŷ ef, ddau naw a thri chant, ac a_| wele, fy nghaethwas fydd fy etifedd. 
ymlidiodd hyd Dan. 4 Ac wele air yr ARGLWYDD atto 

15 Ac efe a ymrannodd yn eu | ef, gan ddywedyd, Nid hwn fydd dy 
herbyn hwy liw nos, efe a'i weision, | etifedd, onid un a ddaw allan o'th 
ac Pa'u tarawodd hwynt, ac a'u | ymysgaroedd di fydd dy etifedd. 
hymlidiodd hyd Hobah, yr hon | 5 Ac efe a'i dug ef allan, ac a 
sydd o'r tu aswy i Damascus. ddywedodd, Golyga yn awr y nef- 

16 Ac efe a ddug drachefn yr holl | oedd, a rhif y sêr, “o gelli eu cyf- |«Jer.33.22. 
cyfoeth, a'i frawd Lot hefyd, a'i | rif hwynt: dywedodd hefyd wrtho, 
gyfoeth, a ddug efe drachefn, a'r | “Felly y bydd dy had di. â Exod, 92. 
gwragedd hefyd, a'r bobl. 6 Yntau *a gredodd yn yr AR-| Deut0. 

17 4 A brenhin Sodom a aeth allan | GLWYDD, ac efe fa'i cyfrifodd iddo | inor, 
i'w gyfarfod ef, (wedi ei ddychwelyd | yn gyfiawnder. ihai 


Heb, 11.12, 


f Ps. 106, 31. 


& 4r ll, 


b Ps, 105, 42, 

1 Edrych 
pên, 24,13, 
14 


Barn. 6.17, 
1 Sam, 14, 
9, 10, 

2 Bren. 20, 








Rhoddi Agar î Abram. 





Cyn |celaneddau, yna Abram a'u *tarfai 
CRIST hwynt, 
Cylch 
1913. 12 A phan oedd yr haul ar fach- 
2gmrai. |ludo, y syrthiodd trwmgwsg ar Ab- 
ymai. |yam: ac wele ddychryn, a4_thy- 
wyllni mawr, yn syrthio arno ef. 
13 Ac efe a ddywedodd wrth 
mExod.12. | ADram, Gan wybod gwybydd, "y 
Act..e. | bydd dy had di yn ddïeithr mewn 
gwlad nid 4yw eiddynt, ac a'u gwas- 
| nExo4.1. | anaethant, a "hwythau a'u cystudd- 
YR iant bedwar cân mlynedd. 
14 A'r genhedlaeth hefyd yr hon 
a wasanaethant, a farnaf fi: ac wedi 
o Exod. 12. | hynny y deuant allan â chyfoeth 
Ps. 105.37. | mawr. 
15 A thi a âi at dy dadau mewn 
ppen.25.s. | heddwch : Pfi a gleddir mewn hen- 
aint teg. 
arxxoi12,| 16 Ac yn 1y bedwaredd oes y dy- 
y chwelant yma; canys ni chyflawn- 
wyd etto anwiredd yr Amoriaid. 
l7 A bu, pan fachludodd yr haul, 
a hi yn dywyll, wele ffwrn yn mygu, 
a lamp danllyd yn tramwyo rhwng 
y darnau hynny. 
rpen.24.1.|. 18 Yn y dydd hwnnw "y gwnaeth 
yr ARGLWYDD gyfammod âg Abram, 
spen.12.7. | 2an ddywedyd, *I'th had di y rhodd- 
| 4224” ais y wlad hon, o afon yr Aipht hyd 
Fxod.25. | yr afon fawr, afon Euphrates: 
Num.212.| 19 Y Ceneaid, a'r Oeneziaid, a'r 
all 2i Cadmoniaid, 
Jos.l.4. | 20 Yr Hethiaid hefyd, a'r Phe- 
Jc b59| reziaid, a'r Rephaimiaid, 
Ss | 21 Yr Amoriaid hefyd, a'r Canaan- 
Es.?1.12. | eaid, a'r Girgasiaid, a'r Jebusiaid. 
PENNOD XVI. 
1 Saraî, yn ammhlantadwy, yn rhoddi Agar â 
Abram. 6 Agar, wedi eì chystuddio am ddî- 
ystyru ei meistres, yn rhedeg î jordd. 9 Angel 
yn eî danfon hî yn eí hol i'w darostwng eî 
hun, 11 ac yn dywedyd iddŵ am ei mab. 
15 Genedigaeth Ismael, 
| ARAI hefyd, gwraig Abram, ni 
phlantasai iddo; ac yr ydoedd 
| iddi forwyn o Aiphtes, a'i henw 
| a Gal, 4, 24, “ Agar. 
| 2 A Sarai a ddywedodd wrth Ab- 
ram, Wele yn awr, yr ARGLWYDD 
>Felly |a luddiodd i mi blanta: Pdos, at- 
59. ]tolwg, at fy llaw-forwyn ; fe allai ?y 
2Heb. _ |cair 1mi blant o honi hi: ac Abram 
yr adeiled- . . 
ir i gan. | a wrandawodd ar lais Sarai. 


ddi hi. 
1911, 


MA — 


9 A Sarai, gwraig Abram, a gym- 
merodd ei morwyn Agar yr Aiphtes, 
wedi trigo o Abram ddeng mlynedd 
yn nhir Canaan, a hi a'i rhoddes i 
Abram ei gwr yn wraig iddo. 

4 Y Ac efe a aeth i mewn at Agar, 
a hi a feichiogodd : a phan welodd 


u 


GENESIS, XVI. 


hithau feichiogi o honi, yr oedd ei 
meistres yn wael yn ei golwg hi. 

5 Yna y dywedodd Sarai wrth Ab- 
ram, Bydded fy ngham ìi arnat ti: 
mi a roddais fy morwyn i'th fynwes, 
a hithau a welodd feichiogi o honi, a 
gwael ydwyf yn ei golwg hi: barned 
yr ARGLWYDD rhyngof fi a thi. 

6 Ac Abram a ddywedodd wrth 
barai, Wele dy forwyn yn dy law 
di: gwna iddi yr hyn a fyddo da 
yn dy olwg dy hun: yna Sarai a'i 
cystuddiodd hi, a hithau a ffodd 
*rhagddi hi. 

7 I Ac angel yr ARGLWYDD a'i 
cafodd hi wrth ffynnon ddwfr, yn 
yr anialwch, wrth y ffynnon yn 
ffordd < Sur : 


. 8 Ac efe a ddywedodd, Agar, mor- 


wyn Sarai, o ba le y daethost? ac 
i ba le yr âi di? A hi a ddywedodd, 
Ffoi yr ydwyf íi rhag wyneb fy 
meistres Sarai. 

9 Ac angel yr ARGLWYDD a ddy- 
wedodd wrthi, Dychwel at dy feistr- 
es, ac ymddarostwng tan ei dwy- 
law hi. 

10 Angel yr ARGLWYDD a ddy- 
wedodd hefyd wrthi hi, *Gan aml- 
hâu yr amlhâf dy had di, fel na 
rifir ef o lïosowgrwydd. 

11 Dywedodd angel yr ARGLWYDD 
hefyd wrthi hi, Wele di yn feichiog, 
a thi a esgori ar fab, ac a_elwi ei 
enw ef *Ismael: canys yr ARGLWYDD 
a glybu dy gystudd di. 

12 Ac efe a fydd ddyn gwŷllt, a'i 
law yn erbyn pawb, a llaw pawb yn 
ei erbyn yntau ; *ac efe a drig ger 
bron ei holl frodyr. 

13 fA hi a alwodd enw yr AR- 
GLWYDD, yr hwn oedd yn llefaru 
wrthi, Ti, O DDuw, wyt yn edrych 
arnaf fi: canys dywedodd, Oni 
edrychais yma hefyd ar ol yr hwn 
sydd yn edrych arnaf? 

14 Am hynny y galwyd y ffynnon 
£5 Beer-lahai-roi : wele, rhwng Cades 
a. Bered 4 mae Rh. 

15 1 Ac PAgar a ymddôg fab i 
Abram: ac Abram a alwodd enw 
ei fab a ymddygasai Agar, Ismael. 

16 Ac Abram oedd fab pedwar 
ugain mlwydd a chwech o flynydd- 
oedd, pan ymddôg Agar Ismael i 
Abram. 


PENNOD XVII. 

1 Duw yn adnewyddu y cyfammod. 5 Newid- 
io enw Abram, yn arwydd o fendith fwy. 
10 Ordeinio enwaediad. l5 Newidio enw 
Sarai, a'â bendithio. 16 Addewid o Isaac, 
29 Enwaedu ar Abraham ac Ismael. 


Genedigaeth Ismael. 


9 Heb, 
rhag eî 
hwyneb. 


c Exod, 15. 
O 


d pen. 17.20. 


4 Sef, Duw 
a wrendy. 


epen. 25.18, 


f Edrych 
pen. 32. 30, 


£pen.24. 62. 
a 25. 11, 
5 Sef, 
fHynnon yr 
wm sy 
yn byw ac 
n fy 
ngweled. 
h Gal, 4, 22, 


1910. 


Cyfammod yr enwaediad. 








PHAN oedd Abram onid un 

mlwyad cant, yr ymddangos- 
odd yr ARGLWYDD 1 Abram, ac a 
ddywedodd wrtho, Myfi yw Duw 
| Hollalluog ; ?rhodia ger fy mron i, 
.| a bydd ? berffaith, 

2 A mi a wnaf fy nghyfammod 
rhyngof a thi, ac Pa'th amlhâf di 
yn aml iawn. 

3 Yna y syrthiodd Abram ar ei 
wyneb ; a llefarodd Duw wrtho ef, 
gan ddywedyd, 

4 Myfi, wele, mi a wnaf fy nghyf- 
ammod â thi, a thi a fyddi yn dad 
$ llawer o genhedloedd. 

5 A'th enw ni elwir mwy Abram, 
onid € dy enw fydd Abraham ; *canys 
yn dad llawer o genhedloedd y'th 
wneuthum. 

6 A mi a'th wnaf yn ffrwythlawn 
iawn, ac a wnaf “genhedloedd o 
honot ti, a. brenhinoedd a_ ddaw 
allan o honot ti. 

7 Cadarnhâf hefyd fy nghyfammod 
rhyngof a thi, ac â'th had ar dy ol 
di, trwy eu hoesoedd, yn gyfammod 
tragywyddol, i fod yn DDUW i tì, ac 
i'th had ar dy ol di. 

8 A fmi a roddaf i ti, ac i'th had 
ar dy ol di, wlad dy ymdaith, sef 
holl wlad Canaan, yn etifeddiaeth 
dragywyddol; a mi a fyddaf yn 
Dpuw iddynt. 

9 TA Duw a ddywedodd wrth 
Abraham, Cadw dithau fy nghyfam- 
mod i, ti a'th had ar dy ol, trwy eu 
hoesoedd. 

10 Dyma fy nghyfammod a ged- 
wch rhyngof fi a chwi, a'th had ar 
dy ol di: .enwaedir pob gwrryw o 
honoch chwi. 

ll A chwi a enwaedwch gnawd 
eich dïenwaediad: a bydd "^yn 
arwydd cyfammod rhyngof fi a 
chwithau. 

12 Pob gwrryw yn wyth niwrnod 
.|oed ia enwaedir ì chwì trwy eich 
cenhedlaethau: yr hwn a aner yn 
tŷ, ac a bryner am arian gan neb 
dïeithr, yr hwn nid yw o'th had di. 

13 Gan enwaedu enwaeder yr hwn 
a aner yn dy dŷ di, ac a bryner am 
dy arian di: a bydd fy nghyfammod 
yn eich cnawd chwi, yn gyfammod 
tragywyddol. 

l4 A'r gwrryw dïenwaededig, yr 
hwn ni enwaeder cnawd ei ddïen- 
waediad, torrir ymaith yr enaid 
hwnnw o fysg eì bobl: oblegid efe 
a dorrodd fy nghyfammod i. 

15 1 Duw hefyd a ddywedodd 


15 


GENESIS, XVII. Enwaedu ar Abraham ac Ismael. 


wrth Abraham, Sarai dy wraig ni 


elwi ei henw Sarai, onid Sarah fydd PL 


ei henw hi. 

16 Bendithiaf hi hefyd, a rhoddaf 
i ti fab o honi: ïe bendithiaf hi, fel 
y byddo yn “ genhedloedd ; brenhin- 
oedd pobloedd fydd o honi hi. 

17 Ac Abraham a syrthiodd ar ei 
wyneb, ac a chwarddodd, ac a ddy- 
wedodd yn ei galon, A blentir i fab 
cân mlwydd?f ac a blanta Sarah yn 
ferch ddeng mlwydd a phedwar 
ugain ? 

18 Ac Abraham a ddywedodd wrth 
Dpuw, O na byddai fyw Ismael ger 
dy fron di! 

19 A Duw a ddywedodd, !Sarah 
dy wraig a ymddŵg i ti fab yn 
ddïau ; a thi a elwi ei enw ef Isaac: 
a mì a gadarnhâf fy nchyfammod 
âe ef yn gyfammod tragywyddol, ac 
â'i had ar ei ol ef. 

20 Am Ismael hefyd y'th wran- 
dewais: wele, Tmi a'i bendithiais mp 
ef, a mi a'ì ffrwythlonaf ef, ac a'i 


lliosogaf yn aml iawn: ” deuddeg "nn. 


tywysog a genhedla efe, a mi a'i 
gwnaf ef yn genhedlaeth fawr. 

91 Eithr fy nghyfammod a_ gad- 
arnhâf âc Isaac, " yr hwn a ymddŵg 
Sarah i ti y pryd hwn, y flwyddyn 
nesaf. 

292 Yna y peidiodd â llefaru wrtho ; 
a DuUw a aeth i fynu oddi wrth 
Abraham. 

93 Ac Abraham a gymmerodd 
Ismael ei fab, a'r rhai oll a anesid 
yn ei dŷ ef, a'r rhai oll a brynasai 
efe âi arian, pob gwrryw o ddynion 
tŷ Abraham, ac efe a enwaedodd 
gnawd eu dïenwaediad hwynt o 
fewn corph y dydd hwnnw, fel y 
llefarasai DUw wrtho ef. 

24 Ac Abraham oedd fab onid 
un mlwydd cant, pan enwaedwyd 
cnawd ei ddïenwaediad ef. 

25 Ac Ismael ei fab ef yn fab tair 
blwydd ar ddeg, pan enwaedwyd 
cnawd ei ddïenwaediad ef. 

26 O fewn corph y dydd hwnnw 
yr enwaedwyd Abraham, ac Ismael 
eì fab. 

27 A holl ddynion ei dŷ ef, y rhai 
a anmesid yn fŷ, ac a brynesid âg 
arian gan neb dïeithr, a enwaedwyd 
gyd âc ef. 

PENNOD XVIII. 
1 Abraham yn derbyn (ri angel â'w dŷ. Ô Sarah 

a geryddir am chwerthin rhyngddi a_hŵ eì 

hun o ran yr addewid ddïeithr. WT Duw yn 


rhybuddio Abraham am ddinystr Sodom. 29 | 
Ac Abraham yn eiriol irostynt. | 














Abraham yn derbyn tri angel : 


'R ARGLWYDD a ymddangosodd 

iddo ef y'ngwastadedd Mamre, 

ac efe yn eistedd wrth ddrws y 
babell, y'ngwres y dydd. 

2 Ac efe a gododd ei lygaid, ac 
a edrychodd, ac wele driwŷr yn 

sefyll ger eì fron: a phan eu gwel- 

| odd, efe a redodd o ddrws y babell 

i'w cyfarfod hwynt, ac a ymgrym- 
modd tu a'r ddaear, 

3 Ac a ddywedodd, Fy Arglwydd, 
os cefais yn awr ffafr yn dy olwg di, 
na ddos heibio, attolwg, oddi wrth 
dy was. 

| 4 PCymmerer, attolwg, ychydig 

ddwfr, a golchwch eich traed, a 
gorphwyswch dan y pren; 

5 Ac *“mi a ddygaf dammaid o 
fara, a chryfhêwch eich calon ; wedi 

hynny y cewch fyned ymaith: *o 
9 [herwydd i hynny y daethoch “at 
eich gwas. A hwy a ddywedasant, 
Gwna felly, fel y dywedaist. 

6 Ac Abraham a frysiodd i'r ba- 
bell at Sarah, ac a ddywedodd, Par- 
ottoa ar frys dair phïolaid o flawd 
peilliaid, tylina, a gwna yn deisennau. 

7 Ac Abraham a redodd at y 
gwartheg, ac a gymmerodd lo tyner 
a da, ac a'i rhoddodd at y llangc, yr 
hwn a frysiodd i'w barottôi ef. 

9 Ac efe a gymmerodd ymenyn, 
a llaeth, ar llo a barottoisai efe, ac 
a'i rhoddes o'u blaen hwynt: ac efe 
a safodd gyd â hwynt tan y pren; 
a, hwy a fwyttasant. 

9 $ A hwy a ddywedasant wrtho 
ef, Mae Sarah dy wraig? Ac efe a 
| ddywedodd, Wele / yn y babell. 
ad 10 Ac tn a ddywedodd, *Gan 
r2 Bren. 4. | Ìdychwelyd y dychwelaf attat 'yng- 
H. hylch amser bywiolaeth; ac wele 
gfab i Sarah dy wraig. A Sarah 
oedd yn clywed wrth ddrws y ba- 
bell, yr hwn oedd o'i ol ef. 

ll ^R Abraham hefyd a Sarah ocdd 
hen, wedi myned mewn oedran; a 
pheidiasai fod i Sarah yn ol arfer 
gwragedd. 

12 Am hynny y chwarddodd Sa- 
rah rhyngddi a hi ei hun, gan ddy- 
|Lwel1s. | wedyd, íAi gwedi fy heneiddio y 
k1Pers6|bydd i mi drythyllwch, “a'm har- 
glwydd yn hen hefyd? 

13 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Abraham, Paham y chwardd- 
odd Sarah fel hyn, gan ddywedyd, 
A blantaf finnau yn wir, wedi fy 
heneiddio ? 

l4 'A fydd dim yn anhawdd i'r 
ARGLWYDD * " Ar yr amser nodedig 


Cyn 
CRIST 
1898, 


a Heb. 13.2. 


| bpen.43.24 


? Heb, 
heibio i'ch. 


£ pen. 11.10, 
NN ANO 
Rhuf. 9, 9, 

Rbpen.l7.l7. 

huf.4.19. 
Heb.llll, 


de 





I Jer, 32,l7T.| 
Zech. $, 6. 
Matt, 19, 
26, 

| Luc 1.37. 
| mpen.l7.21, 





| 
16 


GENESIS, XVIII. 


yn ciriol dros Sodom. 


Cyn 
CRIST 
1898. 


y dychwelaf attat, ynghylch amser 
bywiolaeth, a mab fydd 1 Sarah. 

15 A Sarah a wadodd, gan ddy- 
wedyd, Ni chwerddais i; o herwydd 
hi a ofnodd.. Yntau a ddywedodd, 
Nag 6, oblegid ti a chwerddaist. 

16 4 A'r gwŷr a godasant oddi 
yno, ac a edrychasant tu a Sodom: 
ac Abraham a aeth gyd â hwynt, 
"i'w hanfon hwynt. 

l7 A'r ARGLWYDD a ddywedodd, 
9A gelaf fi rhag Abraham yr hyn 
a wnaf? 

18 Canys Abraham yn ddïau a 
fydd yn genhedlaeth fawr a chref, 
ac Pynddo ef y bendithir holl gen- 
hedloedd y ddacar. 

19 Canys mi ai hadwaen ef, y 
gorchymyn efe i'w blant, ac i'w 
dylwyth ar ei ol, gadw o honynt 
ffordd yr ARGLWYDD, gan wneuthur 
cyfiawnder a barn; fel y dygo yr 
ARGLWYDD ar Abraham yr hyn a 
lefarodd efe am dano. 

20 Yr ARGLWYDD hefyd a ddy- 
wedodd, Am fod “gwaedd Sodom 
a Gomorrah yn ddirfawr, a'u pechod 
hwynt yn drwm iawn; 

9] 'r Disgynaf yn awr, ac edrychaf, 
aì yn ol eu gwaedd a ddaeth attaf 
fi, y gwnaethant yn hollol: ac onid 
ê, mynnaf wybod. 

22 A'r gwŷr a droisant oddi yno, 
ac a aethant tu a Sodom: ac Abra- 
ham yn sefyll etto ger bron yr 
ARGLWYDD. 

93 1 Abraham hefyd a_ nesaodd, 
ac a ddywedodd, A ddifethi di y 
cyfiawn hefyd ynghyd â'r annuwiol? 

24 * Ond odid y mae deg a deugain 
o rai cyfiawn yn y ddinas: a ddifethi 
di hwynt hefyd, ac nid arbedi y lle 
er mwyn y dec a deugain cyfiawn 
sydd o'i mewn hi? 

25 Na byddo i ti wneuthur y cyf- 
ryw beth, gan ladd y cyfiawn gyd 


n Rhuf. 
15. 24, 
9 Ioan 6. 


o Amos 3. 7. 
Ioan 15.15, 


P pen. 12. 3. 
a 22, 18, 
Act. 9. 25. 
GaL3. 8, 


4 pen. 4. 10, 
a 19, 13. 
Iago 6. 4. 


r pen. ll, 5, 


s Jer, 6. L. 


i âr annuwiol, fel y byddo y cyf- 


iawn megis yr annuwiol; na byddo 
hynny ì tì: *oni wna Barnydd yr 
holl ddaear farn ? 

26 A dywedodd yr ARGLWYDD, Os 
caf fi yn Sodom ddeg a_ deugain yn 
gyfiawn o fewn y ddinas, mi a arbed- 
af yr holl fangre er eu mwyn hwynt. 

297 Ac Abraham a attebodd, ac 
a ddywedodd, Wele yn awr y de- 
chreuais lefaru wrth fy Arglwydd, 
a mi "yn llwch ac yn lludw. 

28 Ond odid bydd pump yn eisieu 
o'r deg a deugain cyfiawn: a ddi- | 47,48 
fethi di yr holl ddinas er pump 


t Job 8. 2, 
a 













Lot yn derbyn angelion â'w dŷ. 


Cyn 
CRIST 
1898. 


x Barn. 6.99, 


a Heb, 13.2. 


b pen. 18, 4. 


c Edrych 
Luc 24. 28. 


—— 


Yntau a ddywedodd, Na ddifethaf, 
os caf yno bump a deugain. 

29 Ac efe a chwanegodd lefaru 
wrtho ef etto, ac a ddywedodd, Ond 
odid cair yno ddeugain. Yntau a 
ddywedodd, Nis gwnaf er mwyn y 
deugain. 

30 Ac efe a ddywedodd, O na 
ddigied fy Arglwydd os llefaraf: 
Cair yno ond odid ddeg ar hugain. 
Yntau a ddywedodd, Nis gwnaf os 
caf yno ddeg ar hugain. 

31 Yna y dywedodd efe, Wele yn 
awr y dechreuais lefaru wrth fy Ar- 
glwydd: Ond odid cair yno ugain. 
Yntau a ddywedodd, Nis difethaf er 
mwyn ugain. 

32 Yna y dywedodd, *O na ddig- 
ied fy Arglwydd, a llefaraf y waith 
hon yn unig: Ond odid cair yno 
ddeg. Yntau a» ddywedodd, Nis di- 
fethaf er mwyn deg. 

33 A'r ARGLWYDD a aeth ymaith 
pan ddarfu iddo ymddiddan âg Ab- 
raham: ac Abraham a ddychwel- 
odd i'w le ei hun. 


PENNOD XIX. 

1 Lot yn derbyn angelion ŵw dŷ. & Taro y 
Sodomiaid annuwiol â dallineb. 12 Danfon 
Lol ŵr mynydd er mwyn eî ddîogelwch. 
18 Yntau yn cael cennad î fyned $ Soar. 
24 Dinystrïo Sodom a Gomorrah, 26 Troi 
gwraîg Lot yn golofn halen. 90 Lot yn trigo 
mewn ogof. 91 Godinebus fonedd Moab ac 
Ammon. 

DAU angel a ddaeth i Sodom 
yn yr hwyr, a Lot yn eistedd 
ym mhorth Sodom: a phan welodd 

Lot, efe a gyfododd i'w cyfarfod 

hwynt, ac a ymgrymmodd a4 wyneb 

tu a'r ddaear; 

2 Ac efea ddywedodd, Wele yn 
awr, fy Arglwyddi, * t6rowch, attolwg, 
i dŷ eich gwas; llettŷwch heno 
hefyd, a P golchwch eich traed: yna 
codwch yn fore, ac ewch i'ch taith. 
A hwy a ddywedasant, “Nag ê; o 
herwydd nyni a arhoswn heno yn 
yr heol. 

3 Ac efe a fu daer iawn arnynt 
hwy : yna y troisant atto, ac y daeth- 
ant i'w dŷ ef; ac efe a wnaeth idd- 
ynt wledd, ac a bobodd fara croyw, 
a hwy a fwyttasant. 

4 S Eithr cyn gorwedd o honynt, 
gwŷr y ddinas, sef gwŷr Sodom, a 
amgylchasant o amgylch y tŷ, hen 
ac ieuangc, sef yr holl bobl o bob 
CWTT ; 

5 Ac a alwasant ar Lot, ac a 
ddywedasant wrtho, Mae y gwŷr 


ym |a ddaethant attat ti heno? “dwg 


17 


GENESIS, XIX. 


hwynt allan attom ni, fel yr adnab- 
yddom hwynt. 

6 Yna y daeth Lot attynt hwy 
allan i'r drws, ac a gauodd y ddor 
ar ei ol; 

7 Ac a ddywedodd, Attolwg, fy 
mrodyr, na wnewch ddrwg. 

8 * Wele yn awr, y mae dwy ferch- 
ed gennyf fi, y rhai nid adnabuant 
wr; dygaf hwynt allan attoch chwi 
yn awr, a gwnewch iddynt fel y 
gweloch yn dda : yn unig na wnewch 
ddim i'r gwŷr hyn; fo herwydd er 
mwyn hynny y daethant dan gysgod 
fy nghronglwyd i. 

9 A hwy a ddywedasant, Saf 
hwnt: dywedasant hefyd, Efe a 
ddaeth i ymdaith yn unig, ac yn 
awr ai gan farnu y barna efe? yn 
awr nyni a wnawn fwy o niwed i 
ti nag iddynt hwy. A hwy a bwys- 
asant yn drwm ar y gwr, sef ar 
Lot, a hwy a nesasant i dori y 
ddor. 

10 A'r gwŷr a estynasant eu llaw, 
ac a ddygasant Lot attynt i'r tŷ, ac 
a gauasant y ddor. 

11 Tarawsant hefyd y dynion 
oedd wrth ddrws y tŷ â daliineb, 
o fychan i fawr, fel y blinasant yn 
ceisio y drws. 

12 $ AT gwŷr a ddywedasant 
wrth Lot, A oes gennyt ti yma 
neb etto? mab ynghyfraith, a'th 
feibion, a'th. ferched, a'r hyn oll 
sydd i tì yn y ddinas, a ddygi di 
allan o'r fangre hon. 

13 Oblegid ni a ddinystriwn y lle 
hwn; am fod beu gwaedd hwynt 
yn fawr ger bron yr ARGLWYDD: 
ar ARGLWYDD a'n hanfonodd ni 
i'w ddinystrio ef. 

14 Yna yr aeth Lot allan, ac a 
lefarodd wrth ei ddawon, y rhai 
oedd yn prïodi ei ferched ef, ac 
a ddywedodd, Cyfodwch, deuwch 
allan o'r fan yma; o herwydd y 
mae yr ARGLWYDD yn difetha y 
ddinas hon: ac y'ngolwg ei ddawon 
yr oedd efe fel un yn cellwair. 

15 Ac ar godiad y wawr, yr 
angelion a fuant daer ar Lot, gan 
ddywedyd, Cyfod, cymmer dy wraig, 
a'th ddwy ferched, y rhai sydd i'w 
cael; rhag dy ddifetha di “yn an- 
wiredd y ddinas. 

16 Yntau a oedd hwyrfrydig, a'r 
gwŷr a ymaflasant yn ei law ef, 
ac yn llaw ei wraig, ac yn llaw 
ei ddwy ferched; am dosturio or 
ARGLWYDD wrtho ef; ac a'i dygas- 


Taro y Sodomiaid â dallineb. 





Cyn 
CRIST 
1898, 





eEdrych 
Barn. 19, 
24, 


f Edrych 
pen, 18, 5. 


£g Edrych 
2 Bren. 6. 


1S. 
Act.13,1I. 


h pen.18. 20, | 


2 y'nghosp- 
edigaelh. | 








Disiryw Sodom a Gomorrah. 


E1 
'-) 
o 
co 
o 
hn, 


8 Dder- 
byniais dy 
wyneb. 


k Edrych 
] 11. OL 


5, 26. 
IX. 2. 10, 
J)eut.9.14. 
Marc 6. 5, 
ìpen.13.10. 
a l4.2. 
' m Deut. 29, 
o 


Es. 13.12. 
HI 5[M AO. 


nLucl7,32. 


open.18.22. 


ant ef allan, ac a'i gosodasant o'r 
tu allan i'r ddinas. 

17 Ac wedi iddynt eu dwyn hwynt 
allan, efe a ddywedodd, Dïangc am 
dy einioes ; nac edrych ar dy ol, ac 


“is. |na saf yn yr holl wastadedd: dïangc 
;3,| Ì'r mynydd, rhag dy ddifetha. 


18 A dywedodd Lot wrthynt, O nid 
felly, fy Arglwydd. 

19 Wele yn awr, cafodd dy was 
ffafr yn dy olwg, a mawrheaist dy 
drugaredd a wnaethost â mi, gan 
gadw fy einioes; ac ni allaf fi ddi- 
angc i'r mynydd, rhag i ddrwg fy 
ngoddiweddyd, a marw o honof. 

20 Wele yn awr, y ddinas hon yn 
agos i ffoi iddi, a bechan yw: O 
câd i mi ddïangc yno: (onid bechan 
yw hi?) a byw fydd fy enaid. 

91 Yntau a ddywedodd wrtho, 
Wele, mi a *ganiatteais dy ddy- 
muniad hefyd am y peth hyn, fel 
na ddinystriwyf y ddinas am yr 
hon y dywedaist. 

22 Brysia, dïange yno; o her- 
wydd “ni allaf wneuthur dim nes 
dy ddyfod yno: am hynny y galw- 
odd efe ' enw y ddinas Soar. 

93 «I Cyfodasai yr haul ar y ddae- 
ar, pan ddaeth Lot ìi Soar. 

24 Yna yr “ARGLWYDD a wlawiodd 
ar Sodom a Gomorrah frwmstan a 
thân oddi wrth yr ARGLWYDD, all- 


.|an o'r nefoedd. 


95 Felly y dinystriodd efe y dinas- 


.22.|oedd hynny, ar holl wastadedd, a 
'|holl drigolion y dinasoedd, a chnwd 


ddaear. 

26 4 Eithr ei wraig ef a edrych- 
odd drach ei chefn o'i du ol ef, 
a hi a aeth " yn golofn halen. 

27 4 Ac Abraham a aeth yn fore 
i'r lle *y safasai efe ynddo ger 
bron yr ARGLWYDD. 

28 Ac efe a edrychodd tu a Sodom 
a Gomorrah, a thu a holl dir y gwas- 
tadedd; ac a edrychodd, ac wele, 
cyfododd mwg y tir fel mwg ffwrn. 

29 î A phan ddifethodd Duw 
ddinasoedd y gwastadedd, yna y 
cofiodd Duw am Abraham, ac a 
yrrodd Lot o ganol y dinystr, pan 
ddinystriodd efe y dinasoedd yr 
oedd Lot yn trigo ynddynt. 

30 T A Lot a esgynodd o Soar, 
ac a drigodd yn y mynydd, a'i 
ddwy ferched gyd âg ef: o her- 
wydd efe a ofnodd drigo yn Soar; 
ac a drigodd mewn ogof, efe a'i 
ddwy ferched. 

31 1 A dywedodd yr hynaf wrth yr 


18 


GENESIS, XX. 


ieuangaf, Fin tad ni sydd hen, a gwr 
nid oes yn y wlad i ddyfod attom 
ni, wrth ddefod yr holl ddaear. 

32 Tyred, rhoddwn i'n tad win 
i'w yfed, a gorweddwn gyd âg eí, 
fel y cadwom had o'n tad. 

33 A hwy a roddasant win i'w tad 
i yfed y noson honno: a'r hynaf a 
ddaeth ac a orweddodd gyd ôi 
thad; ac ni wybu efe pan orwedd- 
odd hi, na phan gyfododd hi. 

34 A thrannoeth y dywedodd yr 
hynaf wrth yr ieuangaf, Wele, myfi 
a orweddais neithiwyr gyd â'm tad; 
rhoddwn win iddo ef i'w yfed heno 
hefyd, a. dos dithau a gorwedd gyd 
âg ef, fel y cadwom had o'n tad. 

35 A hwy a roddasant win i'w 
tad i yfed y noson honno hefyd : a'r 
ieuangaf a, gododd, ac a orweddodd 
gyd âg ef; ac ni wybu efe pan or- 
weddodd hi, na phan gyfododd hi. 

36 Felly dwy ferched Lot a feich- 
iogwyd o'u tad. 

37 A'r hynaf a esgorodd ar fab, 
ac a alwodd ei enw ef Moab: efe 
yw tad y Moabiaid hyd heddyw. 

38 A'r ieuangaf, hefyd, a_ esgor- 
odd hithau ar' fab, ac a alwodd 
ei enw ef Ben-ammi: efe yw fad 
meibion Ammon hyd heddyw. 


PENNOD XX. 


1 Abraham yn ymdaâth yn Gerar, 2 yn gwadu 
eî wraîg, ac yn e4 chol hi. 9 Ceryddu 
Abimelech mewn breuddwyd o'ê hachos hâ. 
9 Yntau yn ceryddu Abraham, 14 yn rhodd 
Sarah yn ei hol, 16 ac yn eî cheryddu l&, 
17 ac yn cael eì iachâu trwy weddi Abraham. 

C Abraham a aeth oddi yno i 

dir y dehau, ac a gyfanneddodd 
rhwng * Cades a Sur, ac a ymdeith- 
iodd yn Gerar. 

2 A dywedodd Abraham am Sa- 
rah eì wraig, PFy chwaer yw hi: 
ac Abimelech brenhin Gerar a an- 
fonodd, ac a gymmerth Sarah. 

3 Yna “y daeth Duw at Abimel- 
ech, noswaith, *mewn breuddwyd, 
ac a ddywedodd wrtho, Wele, dyn 
marw wyt ti am y wraig a gymmer- 
aist, a hithau yn “ berchen gwr. 

4 Ond Abimelech ni nesasai atti 
hi: ac efe a ddywedodd, ARGLWYDD, 
a leddi di genedl gyfiawn hefyd ? 

5 Oni ddywedodd efe wrthyf fi, 
Fy chwaer yw hi? a hithau hefyd 
ei hun a ddywedodd, Fy mrawd yw 
efe : *ym mherffeithrwydd fy nghal- 
on, ac y'mnglendid fy nwylaw, y 
gwneuthum hyn. 


6 Yna y dywedodd Duw wrtho | 


Llosgach Lol. 


Cyn 
CRIST 
1898. 


Cyleh 
1898. 


a pen. lô, 
11, 


bpon, 12.15. 


c Ps.105.14, 


â Job 33. 14, 
15. 


| 2 Heb. 
briod i wr. 


8 yn syml: 
Twy 





cr 


en sl nv nw pen pr. sei ee e,ÎÔ^Ŵ,,/ /P PDF .. Ŵ,,,.,,Ŵ..Ŵ Ŵ,Ŵ.,.Ŵ.Ŵ. .,,.,..,,,.Ŵ.,.Ŵ.,,.Ŵ.Ŵ.Ŵ.Ŵ.__.,.Ŵ.00Ŵ ŴŴ.ŴŴŴ . .ÂÔ_ ,2.,.,.,, 0. ŴŴ .Ŵ Ŵ,ŴŴ.,ŴŴŴŴ 2. Ŵ.,2ŴŴŴŴŴŴŴŴŴ.Ŵ Ŵ 2. .,_ 2, P.A ,L,L,,,,,,,__________________ Y... 





Abraham yn gwadu Sarah. 





e pen. 31.7. 
8. 90. 2. 
Exod. 34. 
1 Sam, 25, 
26 


f pen. 39, 9, 
ef. 6. 2, 
Ps, 51, 4, 


3 Heb. yn 
eu clustiau 
hwy. 


€pen. 26.10. 


b pen.12.13. 
I pen, 12,16. 


| CRIST 
Cylch 
18908. 

| 


ef, mewn breuddwyd, Minnau a wn 
mai ym mherffeithrwydd dy galon 
y gwnaethost hyn; a *mi a'th at- 
teliais rhag pechu fim herbyn: am 
hynny ni adewais i ti gyffwrdd â hi. 

7 Yn awr gan hynny, dod y wraig 
drachefn i'r gwr; o herwydd pro- 
phwyd yw efe, ac efe a weddïa 
trosot, a byddi fyw: ond oni roddi 
hi drachefn, gwybydd y byddi farw 
yn ddïau, ti a'r rhai oll ydynt 
eiddot, ti. 

8 Yna y cododd Abimelech yn 
fore, ac a alwodd am ei holl weis- 
ion, ac a draethodd yr holl bethau 
hyn *wrthynt hwy: a'r gwŷr a ofn- 
asant yn ddirfawr. 

9 Galwodd Abimelech hefyd am 
Abraham, a dywedodd wrtho, Beth 
a wnaethost i ni? a pheth a bechais 
I'th erbyn, pan € ddygit bechod mor 
fawr arnaf fi, ac ar fy nheyrnas? 
gwnaethost â mi weithredoedd ni 
ddylesid eu gwneuthur. 

10 Abimelech hefyd a ddywed- 
odd wrth Abraham, Beth a_ welaist, 
pan wnaethost y peth hyn? 

ll A dywedodd Abraham, Am 
ddywedyd o honof fi, Yn ddïau nid 
oes ofn Duw yn y lle hwn: a hwy 
a'm lladdant i o achos fy ngwraig. 

12 A hefyd yn wir fy chwaer yw 
hi: merch fy nhad yw hi, ond nid 
merch fy mam; ac y mae hi yn 
wraig i mi. 

13 Ond pan barodd DUW i mi 
grwydro o dŷ fy nhad, yna y dy- 
wedais wrthi hi, Dyma dy garedig- 
rwydd yr hwn a wnei â mi ym 
mhob lle y delom iddo; "dywed 
am danaf fi, Fy mrawd yw efe. 

14 Yna 'y cymmerodd Abimelech 
ddefaid, a gwartheg, a gweision, a 
morwynion, ac a'u rhoddesi Abra- 
ham: rhoddes hefyd iddo ef Sarah 
ei wraig drachefn. 

15 A dywedodd Abimelech, Wele 
fy ngwlad ger dy fron di, trig lle y 
byddo da yn dy olwg. 

16 Ac wrth Sarah y dywedodd, 
Wele, rhoddais i'th frawd fil o 
ddarnau arian: wele ef yn orchudd 
llygaid i ti, i'r rhai oll sydd gyd â 
thi, a chyd â phawb erai: fel hyn 
y ceryddwyd hi. 

17 $ Yna Abraham a weddïodd 
ar DDUw : a Duw a iachaodd Abi- 
melech, a'i wraig, a'i forwynion; a 
hwy a blantasant. 

18 O herwydd yr ARGLWYDD gan 
|gau a gauasai ar bob croth yn nhŷ 


19 


GENESIS, XXI. 


Abimelech, o achos Sarah gwraig 
Abraham. 


PENNOD XXI. 

1 Genedigaeth Isaac, 4 a'i enwaediad. 6 Lla- 
wenydd Sarah. 9 Bwrw Agar ac Ismael allan. 
15 4gar mewn cyfyngdra, l7 Yr angel yn 
ei chyswro hâ. 22 Cynghrair rhwng Abimelech 
ac Abraham yn DBeer-seba, 

'R ARGLWYDD a ymwelodd â 
Sarah fel y dywedasai, a 
gwnaeth yr ARGLWYDD i Sarah * fel 

y llefarasai. 

2 O herwydd Sarah P a feichiogodd, 
ac a ymddâg i Abraham fab yn ei 
henaint, ar yr amser nodedig y 
dywedasai Duw wrtho ef. 

3 Ac Abraham a alwodd enw ei 
fab a anesid iddo, (yr hwn a ym- 
ddygasai Sarah iddo ef) “ Isaac. 

4 Ac Abraham a enwaedodd ar 
Isaac ei fab, yn wyth niwrnod oed; 
“fel y gorchymynasai Duw iddo ef. 

5 Ac “Abraham oedd fab cân 
mlwydd, pan anwyd iddo ef Isaac 
ei fab. 

6 T7 A Sarah a ddywedodd, 
fGwnaeth DUW i mi chwerthin ; 
pob un a glywo a chwardd gyd â mi. 

7 Hi a ddywedodd hefyd, Pwy a 
ddywedasai i Abraham y rhoisai Sa- 
rah sugn i blant? canys mi a esgor- 
ais ar fab yn ei henaint ef. 

8 A'r bachgen a gynnyddodd, ac 
a ddiddyfnwyd: ac Abraham a 
wnaeth wledd fawr ar y dydd y 
diddyfnwyd Isaac. 

9 $ A Sarah a welodd fab Agar 
yr Aiphtes, yr hwn a ddygasai hi i 
Abraham, * yn gwatwar. 

lO A hi a ddywedodd wrth Abra- 
ham, Bwrw allan y gaeth-forwyn 


hon a'i mab; o herwydd ni chaiff I 


mab y gaethes hon gyd-etifeddu â'm 
mab ì Isaac. 

ll A'r peth hyn fu ddrwg iawn 
yngolwg Abraham, er mwyn ei fab. 

12 $ A Duw a ddywedodd wrth 
Abraham, Na fydded drwg yn dy 
olwg am y llangc, nac am dy gaeth- 
forwyn; yr hyn oll a ddywedodd 
Sarah wrthyt, gwrando ar ei llais: 
0 Nydd iyn Isaac y gelwir i ti 

a 


13 Ac am fab y forwyn gaeth 
hefyd, mi a'i gwnaf ef “yn gen- 
hedlaeth, o herwydd dy had di 
ydyw ef. 

14 Yna y cododd Abraham yn 
fore, ac a gymmerodd fara, a chos- 
trel o ddwfr, ac a'i rhoddes at Agar, 


(gan osod ar ei hysgwydd hi Ayn2y,) 





Genedigaeth Isaac, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1898. 





a pen. 17.19. 
a 18,10, 14, 


b Act. 7. 8. 
Gal, 4. 22, 
Heb.11.1l. 


c pen. 17.19. 


yH 


E Gal. 4. 29, 


i Rhuf. 9.7. 
Heb. 11. 18, 


k pen. 16. 10, 
a 17. 20. 
ad. 18, 





Cyfammod Abimelech. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1892, 





I ad, 13, 


m Num, 22, 
1 


ol, 
Edrych 

2 Bren. 6. 
17, 18, 20, 
Luc 24, 16, 
ol. 


n pen, 20. 2. 


2 Heb. 
ddywedi 
gelwydd 
wrthyf. 


o Edrych 
en.26.l5, 
8, 20, 21, 

22, 


yngodd hi ymaith: a hi a aeth, ac 
a grwydrodd yn anialwch Beer-seba 

15 A darfu y dwfr yn y gostrel; 
a hi a fwriodd y bachgen dan un or 
gwŷdd. 

16 A hi a aeth, ac a eisteddodd ei 
hunan ym mhell ar et gyfer, megis 
ergyd bwa: canys dywedasai, Ni 
allaf fi edrych ar y bachgen yn 
marw. Felly hì a eisteddodd ar e4 
gyfer, ac a ddyrchafodd ei llef, ac 
a wylodd. 

17 A Duw a wrandawodd ar lais 
y llange; ac angel Duw a alwodd 
ar Agar o'r nefoedd, ac a ddywedodd 
wrthi, Beth «a dd«rfu ìi ti, Agar? nac 
ofna, o herwydd DUw a_ wrandaw- 
odd ar lais y llangce lle y mae efe. 

18 Cyfod, cymmer y llangc, ac ym- 
afael ynddo â'th law ; oblegid !myfi 
a'i gwnaf ef yn genhedlaeth fawr. 

19 A " DUW a agorodd ei llygaid 
hi, a hi a ganfu bydew dwfr; a hi a. 
aeth, ac a lanwodd y gostrel o'r 
dwfr, ac a ddïododd y llango. 

20 Ac yr oedd Duw gyd â'r llango; 
ac efe a gynnyddodd, ac a drigodd 
yn yr anialwch, ac a aeth yn berch- 
en bwa. 

21 Ac yn anialwch Paran y trig- 
odd efe; a'i fam a gymmerodd 
iddo ef wraig o wlad yr Aipht. 

22 IW AC amser hwnnw, 
n Abimelech, a Phichol tywysog ei 
lu ef, a ymddiddanâsant âg Abra- 
ham, gan ddywedyd, Duw sydd gyd 
â thi yn yr hyn oll yr ydwyt yn ei 
wneuthur. 

23 Yn awr gan hynny, twng wrthyf 
fi yma i DDpuw, na “fyddi anffydd- 
lawn i mi, nac i'm mab, nac i'm 
hŵyr: yn ol y drugaredd a wneuth- 
um ô thi y gwnei di â minnau, ac 
âr wlad yr ymdeithíiaist ynddi, 

24 Ac Abraham a ddywedodd, Mi 
a dyngaf. 

25 Ac Abraham a geryddodd Abi- 
melech, o achos y pydew dwfr *a 
ddygasai gweision Abimelech trwy 
drais. 

26 Ac Abimelech a ddywedodd, 
Nis gwybum i pwy a wnaeth y 
peth hyn: tithau hefyd ni fynegaist 
i mi, a minnau ni chlywais Agnmy 
hyd heddyw. 

27 Yna y cymmerodd Abraham 
ddefaid a gwartheg, ac a'u rhoddes 
i Abimelech; a hwy a wnaethant 
gynghrair ill dau. 

28 Ac Abraham a osododd saith 


GENESIS, XXII. 


hunain. 

29 Yna y dywedodd Abimelech 
wrth Abraham, Beth a wna y saith 
hespin hyn a osodaist wrthynt eu 
hunain ? 

30 Ac yntau a ddywedodd, Canys 
ti a gymmeri y saith hespin o'm 
llaw, i fod yn dystiolaeth mai myfi 
a gloddiais y pydew hwn. 

31 Am hynny efe a alwodd enw y 
lle hwnnw * Beer-seba:: oblegid yno 
y tyngasant ill dau. 

32 Felly y gwnaethant gynghrair 
yn Beer-seba: a chyfododd Abimel- 
ech, a Phichol tywysog ei lu ef, ac 
a ddychwelasant i dir y Philistiaid. 

33 4 Ac yntau a blannodd “goed 
yn Beer-seba, ac a alwodd yno ar 
enw yr ARGLWYDD DDUW tragy- 
wyddol. 

34 Ac Abraham a ymdeithiodd 
ddyddiau lawer yn nhir y Philist- 


iaid. 

PENNOD XXII. 

1 Profi Abraham $ aberthu eî fab, 9 Yntau yn 
dangos eî fjydd a'i ufu4d-dod. 11 Yr angel 
yn e4 rwystro ef. 19 Newid Isaac am lwrdd. 
14 Galw y le Jehofah-jire. 15 Bendithio 
Abraham drachefn. 20 Cenhedlaeth Nachor 
hyd Rebeccah. 


UO wedi y pethau hyn y bu i 

Dpuw *brofi Abraham, a dy- 
wedyd wrtho, Abraham. Yntau a 
ddywedodd, Wele fi. 

2 Yna y dywedodd vm, Cymmer 
yr awr hon dy fab, sef dy unig fab 
Isaac, yr hwn a hoffaist, a dos rhag- 
ot i dir PMorïah, ac offrymma ef yno 
yn boeth-offrwm ar un o'r mynydd- 
oedd yr hwn a ddywedwyf wrthyt. 

3 Y Ac Abraham a fore-gododd, 
ac a gyfrwyodd ei asyn, ac a gym- 
merodd ei ddau langc gyd âg ef, ac 
Isaac ei fab; ac a holltodd goed y 
poeth-offrwm, ac a gyfododd, ac a 
aeth i'r lle a ddywedasai Duw wrtho. 

4 Ac ar y trydydd dydd y dyrchaf- 
odd Abraham ei lygaid, ac efe a 
welai y lle o hirbell. 

5 Ac Abraham a ddywedodd 
wrth ei lanzciau, Arhoswch chwi 
yma gyd â'r asyn; a mi a'r llange 
a awn hyd accw, ac a addolwn, ac 
a. ddychwelwn attoch. 

6 Yna y cymmerth Abraham 
goed y poeth-offrwm, ac a'ì gosod- 
odd ar Isaac ei fab ; ac a gymmerodd 
y tân, a'r gyllell yn ei law ei hun: 
a hwy a aethant ill dau ynghyd. 

7 A llefarodd Isaac wrth Abraham 
ei dad, ac a ddywedodd, Fy nhad. 


Profi Abraham. 
ar bachgen hefyd, ac efe ai goll-| o hespinod o'r praidd wrthynt eu. 


3 Sef, 
fynnon y 
llw. 


Cylch, 
1891, 


4 lwyn. 


1872. 
a Heb.ll1.17. 


b 2 Chron, 
2.1. 











Bendithio Abraham eilwaith. 


GENESIS, XXIII. 


Marwolaeth Sarah. 








2 mynn. 


o Iago 2. 21. 


8 Sef, 
Yr Ar- 
glwydd a 
edrych, 


dlarpara. 


â Ps, 105. 9. 
Luc 1.179. 
Heb, 6. 13. 


epen, 13,16. 


5 fin. 


f pen. 24. 60. 


g pen. 12, 3, 


a lS. 18. 


b pen, 11.22. 





: |gwrancaw o honot ar 


Yntau a ddywedodd, Wele fi, fy 
mab. Yna eb efe, Wele dân a choed; 
ond mae * oen y poeth-offrwm 

8 Ac Abraham a ddywedodd, Fy 
mab, Duw a edrych iddo ei hun am 
oen y poeth-offrwm. Felly yr aeth- 
ant ill dau ynghyd: 

9 Ac a ddaethant i'r lle a ddywed- 
asai DUW wrtho ef; ac yno yr adeil- 
adodd Abraham allor, ac a osododd 
y coed mewn trefn, ac a rwymodd 
Isaac ei fab, ac “ ai gosododd ef ar 
yr allor, ar uchaf y coed. 

10 Ac Abraham a estynodd ei law, 
ac a gymmerodd y gyllell i ladd ei 
fab; 

ll Ac angel yr ARGLWYDD a alw- 
odd arno ef o'r nefoedd, ac a ddy- 
wedodd, Abraham, Abraham. Yntau 
a ddywedodd, Wele fi. 

12 Ac efe a ddywedodd, Na ddod 
dy law ar y llangc, ac na wna ddim 


iddo: o herwydd gwn weithian i tì 


ofni DUW, gan nad atteliaist dy fab, 
dy unig /ab, oddi wrthyf fi. 

13 Yna y dyrchafodd Abraham ei 
lygaid, ac a edrychodd ; ac wele o'i 
ol ef hwrdd, wedi ei ddal erbyn ei 
gyrn mewn dyrysni: ac Abraham a 
aeth ac a gymmerth yr hwrdd, ac 
a'i hoffrymmodd yn boeth-offrwm 
yn lle ei fab. | 

14 Ac Abraham a alwodd enw 
y lle hwnnw *JEHOFAH-jire; fel 
y dywedir heddyw, Ym mynydd yr 
ARGLWYDD y gwelir. 

15 $ Ac angel yr ARGLWYDD â 
alwodd ar Abraham yr ail waith o'r 
nefoedd ; 

16 Ac a ddywedodd, 4I mi fy hun 
y tyngais, medd yr ARGLWYDD, O 
herwydd gwneuthur o honot y peth 
hyn, ac nad atteliaisb dy fab, dy 
unig fab : 

17 Mai gan fendithio y'th fendith- 
iaf, a “chan amlhâu yr amlhâf dy 
had, fel sêr y nefoedd, ac fel y tywod 
yr hwn sydd ar *lân y môr; fa'th 
had a feddianna borth ei elynion ; 

l8 Ac Fyn dy had di y bendithir 
holl genhedloedd y ddaear: o achos 
fy llais i. 

19 Yna Abraham a ddychwelodd 
at ei langciau; a hwy a godasant, 
ac a aethant ynghyd i Beer-seba: 
ac Abraham a drigodd yn Beer- 
seba. 

20 4 Darfu hefyd, wedi y pethau 
hyn, fynegi i Abraham, gan ddywed- 
yd, Wele, dug "1 Milcah hithau hefyd 
blant i Nachor dy frawd ; 





91 Hus ei gyntaf-anedig, a Buz ei 
frawd ; Cemuel hefyd tad Aram, 

22 A Chesed, a Hazo, a Phildas, 
ac Idlaph, a Bethuel. 

23 A !Bethuel a genhedlodd Re- 
beccah: yr wyth hyn a blantodd 
Milcah i Nachor brawd Abraham. 

24 Hi ordderch-wraig hefyd, ai 
henw Reumah, a esgorodd hithau 
hefyd ar Tebah, a Gaham, a Thahas, 
a Maachah. 


PENNOD XXIII. 
1 Oedran a marwolaeth Sarah. 3 Prynu Mach- 
pelah, 19 lle y claddwyd Sarah. 
C oes Sarah ydoedd gân mlyn- 
edd a saith mlynedd ar hugain ; 
dyma flynyddoedd oes Sarah. 

2 A Sarah a fu farw *yng Nghaer- 
Arba; honno yw Hebron yn nhir 
Canaan : ac Abraham a aeth i alaru 
am Sarah, ac ìi wylofain am dam hi. 

3 4 Yna y cyfododd Abraham i 
fynu oddi ger bron ei gorph marw, 
ac a lefarodd wrth feibion Heth, 
gan ddywedyd, 

4 P Dieithr ac alltud ydwyf fi gyd 
â chwi: rhoddwch i mi feddiant 
beddrod gyd â chwi, fel y cladd- 
wyf fy marw allan o'm golwg. 

5 A meibion Heth a attebasant 
Abraham, gan ddywedyd wrtho, 

6 Clyw ni, fy arglwydd: tywysog 
ZDuw wyft ti yn ein plith: cladd dy 
farw yn dy ddewis o'n beddau ni: 
ni rwystr neb o honom ni ei fedd ì 
ti ì gladdu dy farw. 





i pen. 24.15, 


1860. 


aJos. l4.15. 
Barun,l.10, 


b Hcv.11.13. 


2 cadarn, 


7 Yna y cyfododd Abraham, ac a| 


ymgrymmodd ìi bobl y tir, se/' i feib- 
ion Heth ; 

8 Ac a ymddiddanodd â hwynt, 
gan ddywedyd, Os yw eich ewyllys 
i mi gael claddu fy marw allan o'm 
golwg, gwrandêwch fi, ac eiriolwch 
trosof fi ar Ephron fab Sohar ; 

9 Ar roddi o hono ef i mì yr ogof 
Machpelah, yr hon sydd eiddo ef, ac 
sydd y'nghwrr ei faes; er eì llawn 
werth o arian rhodded hi i mi, 
yn feddiant beddrod yn eich plith 
chwi. 

10 Ac Ephron oedd yn aros ym 
mysg meibion Heth : ac Ephron yr 
Hethiad a attebodd Abraham, lle 
y clywodd meibion Heth, y ngŵydd 
pawb a ddeuent i borth ei ddinas 
ef, gan ddywedyd, 

ll “Nag ê, fy arglwydd, clyw fi: 
rhoddais y maes i ti, a'r ogof sydd 
ynddo, i ti y rhoddais hi: y'ngŵydd 
meibion fy mhobl y rhoddais hi i 
ti: cladd di dy farw. 


c Edrych 
2 Sam. 24, 
21—24, 





Claddedigaeth Sarah. 





12 Ac Abraham a ymgrymmodd o 


Cyn 
ORIST flaen pobl y tir. 





yN MW 


d Exod, 90. 
y 
Ezec.45.12. 


e pen. 25. 9. 
a 50. 13, 
Act, 7. 16. 


1857. 
2 Heb. 
mewn 
dyddiau. 


a pen. 15. 2. 


b pen, 47.20. 
1 Chron. 
29. 24. 


FEYDD —— ss hw cr O 


46. 
na 28, 2. 


13 Ac efe a lefarodd wrth Ephron 
lle y clybu pobl Ŵ" tir, gan ddywed- 
yd, Etto, os tydi a2 rhoddi, attolwg, 
gwrando fi : rhoddaf werth y maes ; 
cymmer gennyf, a mi a gladdaf fy 
marw yno. 

14 Ac Ephron a attebodd Abra- 
ham, gan ddywedyd wrtho, 

15 Gwrando fi, íy arglwydd ; ; y tir 
a dâl bedwar cân 4sicl o arian: 
beth yw hynny rhyngof fi a thithau? 
am hynny cladd dy îarw. 

16 Felly Abraham a wrandawodd 
ar Ephron: a phwysodd Abraham i 
Ephron yr arian, a ddywedasai efe 
lle y clybu meibion Heth: pedwar 
cân sicl o arian cymmeradwy ym 
mhlith marchnadwyr. 

17 Felly y sicrhâwyd *maes 
Ephron, yr hwn oedd ym Machpe- 
lah, yr hon oedd o flaen Mamre, y 
maes a'r ogof oedd ynddo, a phob 
pren a'r a oedd yn y maes, ac yn ei 
holl derfynau o amgylch, 

18 Yn feddiant i Abraham, y'ngol- 
wg meibion Heth, y'ngŵydd pawb 
a ddelynt i borth ei ddinas ef. 

19 Ac wedi hynny Abraham a 
gladdodd Sarah ei wraig yn ogof 
maes Machpelah, o flaen Mamre; 
honno 4w Hebron, yn nhir Canaan. 

20 A sicrhâwyd y maes, a'r ogof 
yr hon oedd (addol i Abr 'aham, yn 
feddiant beddrod, oddi wrth feibion 


Heth. 

PENNOD XXIV. 

1 Abraham yn peri ŷw was dyngu. 10 Taith y 
gwas: 12 Ei weddi: 14 Ei arwydd. 15 Re 
beccah yn eî gyfarfod ef, 18 yn cwblhau & 
arwydd ef, 22 yn derbyn tlysau, 29 yn dangos 
ei chenedl, 25 ac yn eî wahodd ef adref. 26 
Y gwas yn bendithio Duw. 29 Laban yn ei 
groesawu ef. 94 Y gwas yn traethu eî neges, 
50 Laban a Bethuel yn foddlawn. 59 Re- 
beccah yn cydsynio î fyned. 62 Isaac yn 
cyfarfod, & hâ. 

Av Abraham oedd hen, wedi 

myned ^yn oedrannus; ar An- 

GLWYDD a fendithiasai Abraham 

ym mhob dim. 

2 A dywedodd Abraham wrth ei 
was hynaf y0 ei dŷ, *yr hwn oedd 
yn llywodraethu ar yr hyn oll a'r a 
oedd, ganddo, ? Gosod, attolwg, dy 
law dan fy morddwyd: 

3Amia baraf i ti dyngu 1 AR- 
GLWYDD DDUW y nefoedd, a Duw 


* pon.96.35. | y ddaear, “na chymmerech wraig 


i'm mab i,o ferched y Canaaneaid, y 


Fxod34. |phai yr ydwyf yn trigo yn eu mysg. 


16. 
Deut, Mes 


4 Ond i'm gwlad i yrf, ac ably | hadnabod; a baen Cu ON FU i yr Âi, ac at fy 


SŴ y0oICI'ES SUN i 


GENESIS, XXIV. 


nghenedl i yr âi di, ac a gymmeri 


wraig i'm mab Isaac. 

5 A'r gwas a ddywedodd wrtho ef, 
Ond odid ni fyn y wraig ddyfod ar 
fy ol i ir wlad hon: gan ddychwel- 
yd a ddychwelaf dy fab di i'r tir y 
daethost allan o hono * 

6 A dywedodd Abraham wrtho, 
awyllu cl rhag i ti ddychwelyd 
fy mab 

7 HE OD Dpuw y nefoedd, 

yr hwn am cymmerodd i o dŷ fy 
nhad, ac o wlad fy nghenedl, yr 
hwn hefyd a ymddiddanodd â mi, 
ac a dyngodd wrthyf, gan ddywed- 
yd, “I'th had di y rhoddaf y tir 
hwn ; efe a enfyn ei angel o 'th flaen 
di, a thi a gymmeri wraig i'm mab 
oddi yno. 

8 Ac os y wraig nì fyn ddyfod ar 
dy ol di, yna glân fyddi oddi wrth 
fy llw hwn: yn unig na ddychwel 
di fy mab 1 yno. 

9 A'r gwas a osododd ei law dan 
forddwyd Abraham ei feistr, ac a 
dyngodd iddo am y peth hyn. 

10 1 A chymmerodd y gwas ddeg 
camel, o gamelod ei feistr, ac a aeth 
ymaith : (“canys holl ddâ ei feistr 
oedd dan ei law ef;) ac efe a god- 
odd, ac a acth i Mesopotamia, i 
f ddinas Nachor. 

ll Ac efe a wnaeth i'r camelod 
orwedd o'r tu allan i'r ddinas, wrth 
bydew dwfr ar brydnawn, yng ghylch 
yr amser y byddai merched *yn 
dyfod allan i dynnu dwfr. 

12 Ac efe a ddywedodd, O An- 
GLWYDD DDUW fy meistr Abra- 
ham, attolwg, pâr i mi lwyddiant 
heddyw ; a gwna drugaredd â'm 
meistr Abraham. 

13 & Wele fì yn sefyll wrth y ffyn- 
non ddwfr, a Pmerched gwŷr y 
ddinas yn dyfod allan ìi dynnu dn 

14 A bydded, mai y llangces y dy- 
wedwyf wrthi, Gogwydda, attolwg, 
dy ystên, fel yr yfwyf; os dywed hi, 
Yffa mia ddïodaf dy gamelod di 
hefyd ; honno a ddarperaist i'th 


was Isaac: ac wrth hyn y caf wyb- 


od wneuthur o honot ti drugaredd 
â'm meistr. 

15 1 A bu, cyn darfod iddo lefaru, 
wele Rebeccah yn dyfod allan, (yr 
hon a anesid i Bethuel fab Milcah, 
gwraig Nachor, brawd Abraham, ) 
a'i hystên ar ei hysgwydd. 

16 A'r llangces oedd dêg odiaeth | 
yr olwg, yn 'forwyn, a hebi wr ei 
hadnabod; a hi a aeth i waered i'r 





Abraham yn «nfon cî was 


Cyn 
CRIST 
1857. 





d 
pen, 12, 
Unn 


e pen. 12, 7. 
a 13.15, 


3 Neu, a, 


f pen. 21.43, 


î Neu, a 
dî, ynnai 
ddwyr yn 
y 

lan, 


yr 


en. 2), 9, 
Xod. 2.16. 


ií Edrych 
Barn, 6. 





| 
| 
| 
| 


— — a O NUaR "Fl: RP PP Prrau 





â ymofyn gwraig â Isaac. 


Cyn 
CRIST 
1857. 





5 tal-dlws. 


1 pen. 22.23, 


| mad, 52, 


Exod,4.01. 


n pen. 29.5. 


ffynnon, ac a lanwodd ei hystên, ac 
a ddaeth i fynu. 

17 A'r gwas a redodd i'w chyfar- 
fod, ac a ddywedodd, Attolwg, gâd 
i mi yfed ychydig ddwfr o'th ystên. 

18 A hi a ddywedodd, Yf, fy 
meistr: a hi a frysiodd, ac a_ddis- 
gynodd ei hystên ar ei llaw, ac a'i 
dïododd ef. 

19 A phan ddarfu iddi ei ddïodi 
ef, hi a ddywedodd, Tynnaf hefyd 
i'th gamelod, hyd oni ddarffo idd- 
ynt yfed. 

20 A hi a frysiodd, ac a dywallt- 
odd ei hystên i'r cafn, ac a redodd 
eilwaith i'r pydew i dynnu, ac a 
dynnodd i'w holl gamelod ef. 

91 A'r gwr, yn synnu o'i phlegid 
hi, a dawodd, i wybod a lwyddasai 
yr ARGLWYDD eì daith ef, aì nad do. 

22 A bu, pan ddarfu i'r camelod 
yfed, gymmeryd o'r gwr ^glust-dlws 
aur, yn hanner sicl ei bwys; a dwy 
freichled i'w dwylaw hi, yn ddeg 
sicl o aur eu pwys. 


: 23 Ac efe a ddywedodd, Merch 


pwy 4/dwyt ti? mynega i mi, aitol- 
wz: a oes lle i ni i lettŷa 4n nhŷ 
dy dad? 

24 A hi a ddywedodd wrtho, !Myfi 
ydwyf ferch i Bethuel fab Milcah, 
yr hwn a ymddâg hi i Nachor: 

25 A hi a. ddywedodd wrtho ef, 
Y mae gwellt ac ebran ddigon gen- 
nym ni, a lle i lettŷa. 

26 A'r gwr " a ymgrymmodd, ac a 
addolodd yr ARGLWYDD. 

27 Ac a ddywedodd, Bendigedig 
fyddo ARGLWYDD DDUW fy meistr 
Abraham, yr hwn ni adawodd fy 
meistr heb ei drugaredd ai ffydd- 
londeb: yr ydwyf fi ar y ffordd; 
dug yr ARGLWYDD Íiì $ dŷ brodyr fy 
meistr. 

28 A'r llangces a redodd, ac a fyn- 
egodd yn nhŷ ei mam y pethau hyn. 

29 1 Ac i Rebeccah yr ocdd brawd, 
ai enw "Laban: a Laban a redodd 
at y gwr allan i'r ffynnon. 

390 A phan welodd efe y clust- 
dlws, a'r breichledau am ddwylaw 
ei chwaer, a phan glywodd efe eir- 
iau Rebeccah ei chwaer yn dywed- 
yd, Fel hyn y dywedodd y gwr 
wrthyf fi; yna efe a aeth at y gwr; 
ac wele efe yn sefyll gyd â'r camelod 
wrth y ffynnon. 

91 Ac efe a ddywedodd, Tyred i 
mewn, ti fendigediz yr ARGLWYDD ; 
paham y sefi di allan? canys mi a 
barottoais y tŷ, a lle i'r camelod, 


GENESIS, XXIV. 


Llwyddiant y gwas. 


32 T A'r gwr a aeth i'r tŷ: ac 
yntau a ryddhaodd y camelod, ac a 
roddodd wellt ac ebran i'r camelod ; 
a dwfr i olchi ei draed ef, a thraed 
y dynion oedd gyd âg ef. 

93 A gosodwyd bwyd o'i fiaen ef i 
fwytta; ac efe a ddywedodd, Ni 
fwyttâf hyd oni thraethwyf fy neges- 
au. A dywedodd yntau, Traetha. 

34 Ac efe a ddywedodd, Gwas 
Abraham 4ydwy/ fi. 

95 A'r ARGLWYDD a fendithiodd 
fy meistr yn ddirfawr, ac efe a 
gynnyddodd : canys rhoddodd iddo 
ddefaid, a gwartheg, ac arian, ac 
aur, a gweision, a morwynion, a 
chamelod, ac asynod. 

36 Sarah hefyd gwraig fy meistr 
a ymddâg fab i'm meistr, wedi ei 
heneiddio hi; ac efe a roddodd 9i 9ven.25.5. 
hwnnw yr hyn oll oedd ganddo. 

37 A'm meistr am tyngodd i, gan 
ddywedyd, Na chymmer wraig i'm. 
mab i o ferched y Canaaneaid, y. 
rhai yr ydwyf yn trigo yn eu tir. 

38 Ond ti a âi i dŷ fy nhad, ac at 
fy phylwyth, ac a gymmeri wraig. 

i'm mab. | 

39 A dywedais wrth fy meistr, Fe 
allai na ddaw y wraig ar fy ol 1. 

40 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 

Yr ARGLWYDD Pyr hwn y rhodiais|P»en. 11.1. 
ger ei fron, a enfyn ei angel gyd â 
thi, ac a lwydda dy daith di: a thi 
a gymmeri wraig i'm mab i o'm 
tylwyth, ac o dŷ fy nhad. 

41 Yna y byddi rydd oddi wrth fy 
llw, os ti a ddaw at fy nhylwyth; 
ac oni roddant i ti, yna y byddi 
rydd oddi wrth fy llw. 

42 A heddyw y deuthum at y ffyn- 
non, ac a ddywedais, ARGLWYDD 
DDUW fy meistr Abraham, os tì sydd, 
yr awr hon yn llwyddo fy nhaith, yr 
hon yr wyf fi yn myned arni: 

43 Wele fi “yn sefyll wrth y ífyn- 
non ddwfr; ar forwyn a ddelo 
allan i dynnu, ac y dywedwyf wrthi, 
Dod i mi, attolwg, ychydig ddwfr 
i'w yfed o'th ystên ; 

44 Ac a ddywedo wrthyf innau, 
Yf di, a thynnaf hefyd i'th gamelod : 
bydded honno y wraig a ddarpar- 
odd yr ARGLWYDD i fab fy meistr. 

45 A chyn darfod i mi ddywedyd! 

fy nghalon, wele Rebeccah yn! 
dyfod allan, a'i hystên ar ei hys- 
gwydd; a hi a aeth i waered i'r! 
ffynnon, ac a dynnodd: yna y dy- 
wedais wrthi, Dïoda fi, a6tolwg. | 
46 Hithau a frysiodd, ac a ddis-| 


i 


yn 
CRIST 
So7 














gad, 13. 











Rcbeccah, yn cydsynio $ fyned. GENESIS, XXV. 





Isaac yn cyfarfod â hi. 





gynodd ei hystên oddi arni, ac a 
ddywedodd, Yf; a mi a ddyfrhâf 
dy gamelod hefyd. Felly yr yfais; 
a hi a ddyfrhaodd y camelod hefyd. 

47 A mi a ofynais iddi, ac a ddy- 
wedais, Merch pwy ydwyt ti? 
Hithau a ddywedodd, Merch Beth- 
uel mab Nachor, yr hwn a ymddôg 
Milcah iddo ef. Yna y gosodais y 
clust-dlws wrth ei hwyneb, ar 
breichledau am ei dwylaw hi: 

48 Ac a ymgrymmais, ac a addol- 
ais yr ARGLWYDD, ac a fendithiais 
ARGLWYDD DDUW fy meistr Abra- 
ham, yr hwn am harweiniodd ar 
hyd yr iawn ffordd, i gymmeryd 
merch brawd fy meistr i'w fab ef. 

49 Ac yn awr od ydych chwi yn 
gwneuthur trugaredd a ffyddlondeb 
â'm meistr, mynegwch i mi: ac onid 
ê, mynegwch i mi; fel y trowyf ar y 
llaw ddehau, neu ar y llaw aswy. 

50 Yna yr aítebodd Laban a 
Bethuel, ac a ddywedasant, Oddi 
wrth yr ARGLWYDD y daeth y peth 
hyn: ni allwn ddywedyd wrthyt 
ddrwg, na da. 

51 Wele Rebeccah o'th flaen; cym- 
mer A4, a dos, a bydded wraig i 
fab dy feistr, fel y llefarodd yr AR- 
GLWYDD. 

52 A phan glybu gwas Abraham 
cu geiriau hwynt, yna efe "a ym- 
grymmodd hyd lawr i'r ARGLWYDD. 

53 A thynnodd y gwas allan *dlysau 
arian, a thlysau aur, a gwisgoedd, 
ac a'u rhoddodd i Rebeccah : rhodd- 
odd hefyd bethau gwerthfawr i'w 
brawd hi, ac i'w mam. 

54 A hwy a fwyttasant ac a yf- 
asant, efe a'r dynion oedd gyd âg ef, 
ac a letbyasant dros nos: a chod- 
asant yn fore; ac efe a ddywedodd, 
* Gollyngwch fì at fy meistr. 

55 Yna y dywedodd ei brawd a'i 
mam, Trizged y llangces gyd â ni 
“ddeng niwrnod o'r lleiaf; wedi 
hynny hi a gaiíf fyned. 

56 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
Na rwystrwch fi, gan i'r ARGLWYDD 
lwyddo fy nhaith ; gollyngwch fi, fel 
yr elwyf at fy meistr. 

57 Yna y dywedasant, Galwn ar y 
llangces, a gofynwn iddi hi. 

58 A hwy a alwasant ar Rebeccah, 
a dywedasant wrthi, A âi di gyd â'r 
gwr hwn? A hi a ddywedodd, Af. 

59 A hwy a_ollyngasant Rebeccah 
eu chwaer, *a'i mammaeth, a gwas 
Abraham, a'i ddynion ; 

60 Ac a fendithiasant Rebeccah, 


Cyn 
CRIST 
1897. 





r ad. 26. 


eIIeb, lestri. 


8 ad, 56, 09. 


T flicydd yn 


gnuran, 
neu ddeg o 
fisoedd, 








Cyn: | 
CRIST 
IST. 


upen.22,17, 


ac a ddywedasant wrthi, Ein chwaer 
wyt, bydd di íl fyrddiwn; ac * eti- 
fedded dy had borth ei gaseion. 

6l 1 Yna y cododd Rebeccah, a'i 
llangcesau, ac a farchogasant ar y 
camelod, ac a aethant ar ol y gwr; 
a'r gwas a gymmerodd Rebeccah, ac 
a aeth ymaith. 

62 Ac Isaac oedd yn dyfod o ffordd 
*pydew Lahai-roi; ac efe oedd yn 
trigo yn nhir y dehau. 

63 Ac Isaac a aeth allan i *fyfyrio 
yn y maes, ym min yr hwyr; ac a| 
ddyrchafodd ei lygaid, ac a edrych- 
odd, ac wele y camelod yn dyfod. 

64 Rebeccah hefyd a_ ddyrchaf- 
odd ei llygaid; a phan welodd hi 
Isaac, hi a ddisgynodd oddi ar y 
camel. 

65 Canys hi a ddywedasai wrth y 
gwas, Pwy yw y gwr hwn sydd yn 
rhodio yn y maes i'n cyfarfod ni? 
A'r gwas a ddywedasai, Fy meistr 
yw efe: a hi a gymmerth orchudd, 
ac a ymwlsgodd. 

66 A'r gwas a fynegodd i Isaac 
| 


xzpen.l6,14, 
a20.1l. 


8 weddïo. 


yJos.15.18. |. 


yr hyn oll a wnaethai efe. 

67 Ac Isaac a'i dug hii mewn i 
babell Sarah ei fam ; ac efe a gym- 
merth Rebeccah, a hi a aeth yn 
wraig iddo, ac efe a'i hoffodd hi: ac 
Isaac a ymgysurodd ar ol ei fam. 


PENNOD XXV. 

1 Plant. Abraham o Ceturah.. 5 Rhannu eì ddâ 
ef. Ei oednan a'i farwolaeth. 9 Ei gladd- 
edigaeth. 12 Cenhedlaelhau Ismael. WW Ei 
oedran a'i farwolaeth. 21 Isaac yn gweddîo 
dros Rebeccah, yr hon oedd yn ammìhlant- 
adwy. 22 Y plant yn ymwthio yn eî chroth 
hi. 24 Genedigaeth Esau a Jacob. 2 Y 
rhagor oedd rhyngddynt hwy. 29 Esau yn 
gwerthu Vraint eì enedigaeth. 


4 C Abraham a gymmerodd eil-| Cylch 
waith wraig, a'i henw Ceturah.| 1555 
2 A ^hi a esgorodd iddo ef Zim- |*] Shon. 


ran, a Jocsan, a Medan, a Midian, 
ac Isbac, a Suah. 

3 A Jocsan genhedlodd Seba, a 
Dedan: a meibion Dedan oedd As- 
surim, a Letusim, a Lêeummim. 

4 A meibion Midian oedd Ephah, 
ac Epher, a Hanoch, ac Abidah, 
ac Eldaah: yr holl rai hyn oedd 
feibion Oeturah. 

5 T Ac PAbraham a roddodd yr) bpen.24.36. 
hyn oll oedd ganddo ìi Isaac. 

6 Ac ìi feibion gordderch-wrag- 
edd Abraham y rhoddodd Abraham 
roddion; ac efe a'u hanfonodd 
hwynt oddi wrth Isaac ei fab, tu 
a'r dwyrain, i dir y dwyrain, ac efe 
etto yn fyw. 


















Marwolaeth Abraham. 


a fyw; 


d pen.23.16. 


7 A dyma ddyddiau blynyddoedd 
einioes Abraham, y rhai y bu efe 
cân mlynedd a phymtheng 
mlynedd a thri ugain. 

8 Ac Abraham a drengodd, ac “a 
fu farw mewn oed teg, yn hen, ac 
yn gyflawn o ddyddiaw; ac efe a 
gasglwyd at ei bobl. 

9 Ac Isaac ac Ismael ei feibion a'i 
claddasant ef yn ogof Machpelah, 
ym maes Ephron fab Sohar yr Heth- 
iad, yr hwn sydd o fiaen Mamre ; 

10 4Y maes a brynasai Abraham 
gan feibion Heth; yno y claddwyd 


| Abraham, a Sarah ei wraig. 


e pen. 16. 14. 
a 24, 62. 


Cylch 
1800. 


f1 Chron, 
l.29, 


2 Neu, 
Hadad. 


8 pen.17,20, 


1773, 


1 pen. 16.12, 
3 Heb. 
cwympodd. 


k Matt,1,2. 


1857. 


! Rhuf, 9, 
10. 





11 4 Ac wedi marw Abraham, bu 
hefyd i Dpuw fendithio Isaac ei 
fab ef: ac Isaac a drigodd wrth 
“ffynnon Lahai-roi. 

12 1 A dyma genhedlaethau Is- 
mael, fab Abraham, yr hwn a ym- 
ddâg Agar yr Aiphtes, morwyn 
Sarah, i Abraham. 

13 A fdyma enwau meibion Is- 
mael, erbyn eu henwau, trwy eu 
cenhedlaethau: Nebaioth cyntaf- 
anedig Ismael, a Chedar, ac Ad- 
beel, a Mibsam, 

14 Misma hefyd, a Dumah, a 
Massa, 

15 *Hadar, a Themah, Jetur, Na- 
phis, a Chedemah. 

16 Dyma hwy meibion Ismael, a 
dyma eu henwau hwynt wrth eu 
trefydd, ac wrth eu cestyll: “yn 
ddeuddeg o dywysogion yn ol eu 
cenhedloedd. 

l7 A dyma flynyddoedd einioes 
Ismael; cân mlynedd a dwy ar 
bymtheg ar hugain o flynyddoedd: 
yna y trengodd, ac y bu farw, ac y 
casglwyd ef at ei bobl. 

18 Preswyliasant hefyd "o Hafilah 
hyd Sur, yr hon sydd o flaen yr 
Aipht, ffordd yr âi di ì Assyria: 
ac !yngŵydd ei holl frodyr y * bu 
efe farw. 

19 $ A dyma genhedlaethau Isaac 
fab Abraham : “Abraham a genhedl- 
odd Isaac. | 

20 Ac Isaac oedd fab deugain 
mlwydd pan gymmerodd efe Re- 
beccah ferch Bethuel y Syriad, o 
Mesopotamia, chwaer Laban y Syr- 
iad, yn wraig iddo. 

21 Ac Isaac a weddïodd ar yr 
ARGLWYDD dros ei wraig, am ei 
bod hi yn ammhlantadwy: a'r AR- 
GLWYDD a wrandawodd arno ef, a 
I Rebeccah ei wraig ef a feichiogodd. 





z5 


22 A'r plant a ymwthiasant â'u 


GENESIS, XXVI. 


ee -s_e. ee .,ee_,ÔW,5,,5_______..LÂ9L....______———————————  ——_————————————————————————————— cc 


gilydd yn ei chroth hi: yna y dy- 
wedodd hi, Os felly, beth a wnaf 
fi fel hyn? A hi a aeth 1 ymofyn 
âr ARGLWYDD. 

23 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrthi hi, Dwy genedl sydd yn dy 
groth di, a dau fath ar bobl a 


wahenir o'ih fru di; "a'r naill bobl |n? 
fydd cryfach na'r llall, Pa'r hynaf|ns 


a, wasanaetha yr ieuangaf. 

24 T A phan gyflawnwyd ei dydd- 
iau hi i esgor, wele, gefelliaid oedd 
yn ei chroth hi. 

25 A'r cyntaf a ddaeth allan yn 
goch * drosto ìi gyd fel cochl flewog : 
a galwasant ei enw ef Esau. 

26 Ac wedi hynny y daeth ei 
frawd ef allan, Pa'ìi law yn ymaflyd 
yn sawdl Esau: a galwyd “ei enw 
ef Jacob. Ac Isaac oedd fab tri 
ugeinmlwydd pan anwyd hwynt. 

27 A'r llangciau a gynnyddasant: 
ac Esau oedd wr yn medru hela, a 
gwr or maes; a Jacob oedd wr di- 
syml, yn cyfanneddu mewn pebyll. 

28 Isaac hefyd oedd hoff ganddo 
Esau, am ei fod yn bwytta o'ì hel- 
wriaeth ef: a Rebeccah a hoffai 
Jacob. 

29 1 A Jacob a ferwodd gawl: 
yna Esau a ddaeth or maes, ac 
efe yn ddiffygiol. 

30 A dywedodd Esau wrth Jacob, 
Gâd i mi yfed, attolwg, *or cawl 
coch yma; o herwydd diffygiol wwy/ 
fi: am hynny y galwyd ei enw ef 
Edom. 

31 A dywedodd Jacob, Gwerth di 
heddyw 1 mi dy enedigaeth-fraint. 

32 A dywedodd Esau, Wele fi yn 
myned i farw, a pha lês a wna yr 
enedigaeth-fraint hon i mi? 

33 A dywedodd Jacob, Twng i mi 
heddyw. Ac efe a dyngodd iddo; 
ac 'efe a werthodd ei enedigaeth- 
fraint i Jacob. 

34 A Jacob a roddes i Esau fara 
a chawl ffacbys; ac efe a fwylta- 
odd, ac a yfodd, ac a gododd, ac 
a aeth ymaith: felly y dïystyrodd 
Esau ei enedigaeth-fraint. 

PENNOD XXVI. 


1 Isaac o achos newyn yn myned $ Gerar. 
Duw yn eì addysgu ac yn ei fendilhio ef. 
T Abimelech yn eì geryddu ef am wadu eì 
wraig. 12 Efe yn myned yn gyfoethog: 19 
Yn cloddio fynnon Esec, Sitnah, a Rehoboth. 
26 Abimelech yn gwneuthur cynghrair âg ef 
yn Beer-seba. 4 Gwragedd Esau. 


BU newyn yn y tir, heb law 
2y newyn cyntaf a fuasai yn 


o 


wi 


nyddiau Abraham: ac Isaac a aeth 


Genedigaeth Esaw a Jacob. 


Cyn 
CRIST 
1838, 


o pen, 27... 
11,16, 23. 


P Hos, 12, 3. 
1857. 
&pen. 27. 36. 


r Heb, 12. 
16. 


Cylch 
1804. 
apen, 12,10, 





| Dw yn addysgu 








Cyn _ at P Abimelech brenhin y Philistiaid 
CRIST |; 

Cylch |i Gerar. 

1804. | 2 A'r ARGLWYDD a ymddangosas- 
*pen.20.2.|ai iddo ef, ac a ddywedasai, Na 


ddos i waered i'r Aipht: aros yn 
y wlad a ddywedwyf fi wrthyt. 

3 Ymdeithia yn y wlad hon, a mi 
a fyddaf gyd â thi, ac a'th fendith- 
iaf: o herwydd i ti ac i'th had “y 
rhoddaf yr holl wledydd hyn, a mi 
a gyflawnaf “fy llw a dyngais wrth 
Abraham dy dad di. 

4 A *mi a amlhâf dy had di fel 
sêr y nefoedd, a rhoddaf i'th had 
di yr holl wledydd hyn: a holl gen- 


epen. 13.15. 
a 15. 18. 
â pen, 22.16. 


e pen. 15, 5, 


hedlaethau y ddacar a fendithir 


fpen. l2, 3. 
a 22, 18. 


fyn dy had di: 

5 Am wrandaw o Abraham ar fy 
llais i, a chadw fy nghadwriaeth, 
fy ngorchymynion, fy neddfau, a'm 
cyfreithiau. 

6 4 Ac Isaac a drigodd yn Gerar. 

7 A gwŷr y lle hwnnw a ymofyn- 
asant am ei wraig ef. Ac efe a ddy- 
wedodd, Fy chwaer gyw hi: canys 
ofnodd ddywedyd, Fy ngwraig yw; 
rhag (eb efe) i ddynion y lle hwnnw 
fy lladd i am Rebeccah : canys y 
ydoedd hi yn dêg yr olwg. 

8 A bu, gwedi eì fod ef yno ddydd- 
iau lawer, i Abimelech brenhin y 
Philistiaid edrych trwy y ffenestr, a 
chanfod; ac wele Isaac yn chwarae 
iâ Rebeccah ei wraig. 
| 9 Ac Abimelech a alwodd ar Isaac, 
Iac a ddywedodd, Wele, yn ddïau dy 
| wraig 4w hi: a phaham y dywedaist, 
Fy chwaer yw hi? Yna y dywedodd 
Isaac wrtho, Am ddywedyd o honof, 
Rhag fy marw o'i phlegid hi. 

lO A dywedodd Abimelech, Pa- 
ham y gwnaethost hyn â ni? hawdd 

gallasai un o'r bobl orwedd gyd 
âth wraig di; Pfelly y dygasit ar- 
nom ni bechod. 

11 A gorchymynodd Abimelech i'r 
holl bobl, gan ddywedyd, Yr hwn 
a gyffyrddo â'r gwr hwn, neu âi 
wraìg, a leddir yn farw. 

12 Ac Isaac a hauodd yn y tir 
hwnnw, ac a gafodd y flwyddyn 
honno y cân cymmaint A'r AR- 
GLWYDD a'i bendithiodd ef. 

13 A'r gwr a gynnyddodd, ac â 
aeth rhagddo, ac a dyfodd hyd 
onid aeth yn fawr iawn. 

14 Ac yr oedd ganddo ef gyfoeth 

o ddefaid, a chyfoeth o wartheg, a 
'Neu, _ IZgweision lawer: a'r Philistiaid a 
naeth. | genfigennasant wrtho ef. 
Wan a 15 A'r holl bydewau 'y rhai a 


£pen, 12,13, 
a 20,2,13. 


b pen, 20, 9, 





26 


GENESIS, XXVI. 


gloddiasai gweision ei dad ef, yn 
nyddiau Abraham ei dad ef, y Phi- 
listiaid a'u cauasantb hwy, ac a'u 
llanwasant â phridd. 

16 Ac Abimelech a ddywedodd 
wrth Isaac, Dos oddi wrthym mi: 
canys “ti a aethost yn gryfach o 
lawer na nyni. 

17 $ Ac Isaac a aeth oddi yno, ac 
a wersyllodd yn nyffryn Gerar, ac 
a breswyliodd yno. 

18 Ac Isaac eilwaith a gloddiodd y 
pydewau dwfr y rhai a gloddiasent 
yn nyddiau Abraham ei dad ef, ac 
a gauasai y Philistiaid wedi marw 
Abraham; ac a enwodd enwau ar- 
nynt, yn ol yr enwau a enwasai ei 
dad ef arnynt hwy. 

19 Gweision Isaac a gloddiasant 
hefyd yn y dyffryn, ac a gawsant 
yno ffynnon o ddwfr *rhedegog. 

20 A bugeiliaid Gerar a ymryson- 
asant â bugeiliaid Isaac, gan ddy- 
wedyd, Y dwfr sydd eiddom mni. 
Yna efe a alwodd enw y ffynnon, 
*Esec; o herwydd ymgynhennu o 
honynt âg ef. 

21 Cloddiasant hefyd bydew arall: 
ac ymrysonasant am hwnnw : ac efe 
a alwodd ei enw ef *Sitnah. 

22 Ac efe a fudodd oddi yno, ac 
a gloddiodd bydew arall; ac nid 
ymrysonasant am hwnnw: ac efe 
a alwodd ei enw ef * Rehoboth ; 
ac a ddywedodd, Canys yn awr yr 
ehangodd yr ARGLWYDD arnom, a 
ni a ffrwythwn yn y tir. 

23 Ac efe a aeth i fynu oddi yno 
1 beer-seba. 

24 A'r ARGLWYDD a ymddangos- 
odd iddo y noson honno, ac a ddy- 
wedodd, Myfi yw Duw Abraham 
dy dad ti: nac ofna; canys byddaf 
gyd â thi, ac a'th fendithiaf, ac a 
lïosogaf dy had er mwyn Abraham 
fy ngwas. 

25 Ac efe a adeiladodd yno allor, 
ac a alwodd ar enw yr ARGLWYDD ; 
ac yno y gosododd efe ei babell: 
a gweision Isaac a gloddiasant yno 
bydew. 

26 4 Yna y daeth " Abimelech atto 
ef o Gerar, ac Ahuzzath ei gyfaill, 
a Phichol tywysog ei lu. 

27 Ac Isaac a ddywedodd wrthynt, 
Paham y daethoch chwi attaf fi; 
gan I chwi fy nghasâu, am gyrru 
oddi wrthych ? 

28 Yna y dywedasant, Gan weled ni 
a welsom fod yr ARGLWYDD gyd â 
thi: a dywedasom, Bydded yn awr 





ac yn bendithio Isaac. 


. Cyn 
CRIST 
Cylch 
1804, 


E Exod.1.9, 


8 Heb, byw. 


5 Sef, Os. 


6 Sef, 
Ehangder. 


1 pen. 12.7. 
a 13, 18, 


"eau 


Rebeccah yn dysgu Jacob 


Cyn 
CRIST|C 


Cylch 
1804. 


ï Heb. 
os gwnel. 





8 Sef, Llw. 

9 Sef, 
“IN 
y Uw. 


1796. 
n pen, 36. 2. 


o pen. 27,406. 
2 flinder 
meddwl. 


Cylch 


1160. 


a pen. £8, 10, 






ghrair rhyngom ni, sef rhyngom 
ni a thi ; a gwnawn gyfammod â thi; 

29 7Na wnei i nì ddrwg, megis 
na chyffyrddasom ninnau â thi, a 
megis y gwnaethom ddaioni yn 
unig â thi, ac y'th anfonasom mewn 
heddwch ; ti yn awr wyt fendigedig 
yr ARGLWYDD. 

30 Ac efe a wnaeth iddynt wledd; 
a hwy a fwyttasant ac a yfasant. 

31 Yna y codasant yn fore, a hwy 
a dyngasant bob un i'w gilydd: ac 
Isaac a'u gollyngodd hwynt ymaith, 
a hwy a aethant oddi wrtho ef 
mewn heddwch. 

32 A'r dydd hwnnw y bu ìi weision 
Isaac ddyfod, a mynegì iddo ef o 
achos y pydew a gloddiasent: a dy- 
wedasant wrtho, Cawsom ddwfr. 

33 Ac efe ai galwodd ef *Seba: 
am hynny enw y ddinas yw *? beer- 
seba hyd y dydd hwn. 

34 Y Ac yr oedd "Esau yn fab 
deugain mlwydd, ac efe a gymmer- 
odd yn wraig, Judith ferch Beori 
yr Hethiad, a Basemath ferch Elon 
yr Hethiad. 

35 A “hwy oeddynt *“ chwerwder 
yspryd i Isaac ac i Rebeccah. 


PENNOD XXVIL 


1 Isaac yn anfon Esau am helwriaeth: 6 Re- 
beccah yn dysgu Jacob $ gael y fendith. 15 
Jacob yn rhith Esau yn ei chaffael. 30 Esau 
yn dwyn ei saig. OO Jlsaac yn dychrynu. 
94 Esau yn cwynofain, a thrwy daermmîi yn 
caffael bendith. 41 Yn bygwth Jacob. 42 
TRebeccah yn eì siommâê ef. 


BU, wedi heneiddio o Isaac, a 

"thywyllu ei lygaid fel na wel- 
ai, alw o hono ef Esau ei fab hynaf, 
a dywedyd wrtho, Fy mab. Yntau 
a ddywedodd wrtho ef, Wele fi. 

2 Ac efe a ddywedodd, Wele, mi 
a heneiddiais yn awr, ac nis gwn 
ddydd fy marwolaeth. 

39 Ac yn awr cymmer, attolwg, dy 
offer, dy gawell saethau, a'th fwa, a 
dos allan i'r maes, a hela i mi helfa. 

4 A gwna. mi flasus-fwyd o'r fath 
a garaf, a dwg i mi, fel y bwyt- 
tâwyf: fel y'th fendithio fy enaid 
cyn fy marw. 

5 A Rebeccah a glybu pan ddy- 
wedodd Isaac wrth Esau ei fab: ac 
sau a aeth i'r maes, i hcla helfa 
i'w dwyn. 

6 T A Rebeccah a lefarodd wrth 
Jacob ei mab, gan ddywedyd, Wele, 
clywais dy dad yn llefaru wrth 
Esau dy frawd, gan ddywedyd, 

7 Dwg ì mi helfa, a gwna i mi 





GENESIS, XXVII. 


flasus-fwyd, fel y bwyttâwyf, ac y'th 
fendithiwyf ger bron yr ARGLWYDD 
cyn fy marw. 

8 Ond yn awr, fy mab, gwrando 
ar fy llais i, am yr hyn a orchymyn- 
af i ti. 

9 Dos yn awr i'r praidd, a chym- 
mer i mi oddi yno ddau fŷn gafr 
da; a mi a'u gwnaf hwynt yn fwyd 
blasus i'th dad, o'r fath a gâr efe. 

10 A thi a'u dygi i'th dad, fel y bwyt- 
tao, ac y'th fendithio cyn ei farw. 

11 A dywedodd Jacob wrth Rebec- 
cah ei fam, Wele, Esau fy mrawd yn 
wr blewog, a minnau yn wr llyfn : 

12 Fy nhad, ond odid, a'm teimla ; 
yna y byddaf yn ei olwg ef fel 
twyllwr: ac a ddygaf arnaf fell- 
dith, ac nid bendith. 

13 A'i fam a ddywedodd wrtho, 
Arnaf fi y byddo dy felldith, fy 
mab, yn unig gwrando ar fy llais; 
dos a dwg i mi. 

l4 Ac efe a aeth, ac a gymmerth 
y mynnod, ac a'u dygodd at ei fam: 
aì fam a wnaeth fwyd blasus or 
fath a garai ei dad ef. 

15 Rebeccah hefyd a gymmerodd 
hoffrwisgoedd Esau ei mab hynaf, 
y rhai oedd gyd â hi yn tŷ, ac a. 
wisgodd Jacob ei mab ieuangaf. 

l6 A gwisgodd hefyd grwyn y 
mynnod geifr am ei ddwylaw ef, ac 
am lyfndra ei wddf ef: 

17 Ac a roddes y bwyd blasus, a'r 
bara a arlwyasai hi, yn llaw Jacob 
ei mab. 

18 T Ac efe a ddaeth at ei dad, 
ac a ddywedodd, Fy nhad. Yntau 
a ddywedodd, Wele fi: pwy wyt ti, 
fy mab? 

19 A dywedodd Jacob wrth ei dad, 
Myfi yw Esau dy gynt:iaf-anedig: 
gwneuthum fel y dywedaist wrthyf: 
cyfod, attolwg, eistedd, a bwytta o'm 
helfa, fel y'm bendithio dy enaid. 

20 Ac Isaac a ddywedodd wrth ei 
fab, Pa fodd, fy mab, y cefaist mor 
fuan a hyn? Yntau a ddywedodd, 
Am i'r ARGLWYDD dy DDUW beri 
iddo ddigwyddo o'm blaen. 

21 A dywedodd Isaac wrth Jacob, 
Tyred yn nês yn awr, fel y'th deiml- 
wyf, fy mab; ai tydi yw fy mab 
Esau, aì nad ê, | 

22 A nesaodd Jacob at Isaac ei 
dad: yntau a'i teimlodd ; ac a ddy- 
wedodd, Y llais yw llais Jacob; a'r 
dwylaw, dwylaw Esau ydynt. 

23 Ac nid adnabu efe ef, am fod 
ei ddwylaw fel dwylaw ei frawd 


i gacl y fendith. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1760. 








Esau, trwy daerni, 





| _ Cyn 
CRIST 
Cylch 
1760. 


| bHeb.11.20, 


d pen. 49. 8. 
e pen, 12, 3, 


b pen. 25,26, 


2 Sef, 
Dŷsodlwr. 


Esau, yn flewog: felly efe a'i ben- 
dithiodd ef. 

24 Dywedodd hefyd, Ai ti yw fy 

mab Esau? Yntau a ddywedodd, 
Myfi yw. 
95 Ac efe a ddywedodd, Dwg yn 
nês attaf fi, a mi a fwyttâf o helfa 
fy mab, fel y'th fendithio fy enaid. 
Yna y dug atto ef, ac efe a fwyt- 
taodd: dug iddo win hefyd, ac efe 
a, yfodd. 

26 Yna y dywedodd Isaac ei dad 
wrtho ef, Tyred yn nês yn awr, a 
chusana fi, fy mab. 

97 Yna y daeth efe yn nês, ac a'i 
cusanodd ef; ac a aroglodd arogl 
ei wisgoedd ef, ac a'i bendithiodd 
ef, ac a ddywedodd, Wele arogl fy 
mab fel arogl maes, yr hwn a fen- 
dithiodd yr ARGLWYDD. 

28 A Prhodded Duw i ti o wlith 
y nefoedd, ac o frasder y ddaear, 
ac amldra o ŷd a gwin: 

29 “Gwasanaethed pobloedd dydi, 
ac ymgrymmed cenhedloedd i ti: 
bydd di arglwydd ar dy frodyr, ac 
3 ymgrymmed meibion dy fam i tì: 
“melldigedig /yddo a'th felldithio, 
a bendigedig a'th fendithio. 

30 1 A bu, pan ddarfu i Isaac fen- 


dithio Jacob, ac i Jacob yn brin | 


fyned allan o ŵydd Isaac ei dad, 
yna Esau ei frawd a ddaeth o'i hela. 

31 Ac yntau hefyd a wnaeth fwyd 
blasus, ac ai dng at eì dad; ac a 
ddywedodd wrth ei dad, Cyfoded 
fy nhad, a bwyttâed o helfa ei fab, 
fel y'm bendithio dy.enaid. 

32 Ac Isaac ei dad a ddywedodd 
wrtho, Pwy wyt ti? Yntau a ddy- 
wedodd, Myfi yw dy fab, dy gyntaf- 
anedig Esau. 

338 Ac Isaac a ddychrynodd â 
dychryn mawr iawn, ac a ddywed- 
odd, Pwy* pa le mae yr hwn a 
heliodd helfa, ac a'i dug i mi, a mi 
a fwytteais o'r cwbl cyn dy ddyfod, 
ac ai bendithiais ef? ' bendigedig 
hefyd fydd efe. 

34 Pan glybu Esau eiriau ei dad, 
Eefe a waeddodd â gwaedd fawr a 
chwerw iawn, ac a ddywedodd wrth 
eì dad, Bendithia fi, ïe finnau, fy 
nhad. 

35 Ac efe a ddywedodd, Dy frawd 
a ddaeth mewn twyll, ac a ddug dy 
fendith di. 

36 Dywedodd yntau, " Onid iawn y 
gelwir ei enw ef *Jacob? canys efe 
a'm disodlodd i ddwy waith bellach: 


i pen. 25. 33. | i dug fy ngenedigaeth-fraint ; ac wele, 


y2 


GENESIS, XXVIII. 


yn awr efe a ddygodd fy mendith : 


dywedodd hefyd, Oni chedwaist gyd| Cylch 


â thi fendith i minnau ? 
37 Ac Isaac a attebodd, ac a ddy- 
wedodd wrth Esau, Wele, “mi a'i 


gwneuthum ef yn arglwydd i ti, a| 14 


rhoddais ei holl frodyr yn weision 
iddo ef; âg ŷd a gwin y cynheliais 
ef: a pheth a wnaf i tithau, fy 
mab, weithian ? 

38 Ac Esau a ddywedodd wrth ei 
dad, Ai un fendith sydd gennyt, fy 
nhad? bendithia finnau, finnau hef- 
yd, fy nhad. Felly Esau a ddyrch- 
afodd ei lef, ac 'a wylodd, 

39 Yna yr attebodd Isaac ei dad, 
ac a ddywedodd wrtho, Wele, "ym 
mrasder y ddaear y bydd dy bres- 
wylfod, ac ym mysg gwlith y nef- 
oedd oddi uchod ; 

40 Wrth dy gleddyf hefyd y byddi 
fyw, "a'th frawd a wasanaethi: “ond 
bydd amser pan feistrolech di, ac y 
torrech ei iau ef oddi am dy wddf, 

41 Ac Esau a gasaodd Jacob, am 
y fendith â'r hon y bendithiasai ei 
dad ef: ac Esau a ddywedodd yn ei 
galon, Nesâu y mae dyddiau galar 
fy nhad; Pyna lladdaf Jacob fy 
mrawd. 

42 A mynegwyd ìi Rebeccah eiriau 
Esau ei mab hynaf. Hithau a an- 
fonodd, ac a alwodd am Jacob ei 
mab ieuangaf, ac a ddywedodd 
wrtho, Wele, Esau dy frawd sydd 
yn ymgysuro o'th blegid di, ar /ed 
dy ladd di. i 

43 Ond yn awr, fy mab, gwrando 
ar fy llais: cyfod, ffo at Laban fy 
mrawd, i Haran ; 

44 Ac aros gyd âg ef ychydig ddydd- 
iau, hyd oni chilio llid dy frawd ; 

45 Hyd oni chilio digofaint dy 
frawd oddi wrthyt, ac anghofio o 
hono ef yr hyn a wnaethost iddo: 
yna yr anfonaf ac y'th gyrchaf oddi 
yno. Paham y byddwn yn amddifad 
o honoch eich dau mew» un dydd? 

46 Dywedodd Rebeccah hefyd 
wrth Isaac, “Blinais ar fy einioes o 
herwydd merched Heth: os cym- 
mer Jacob wraig o ferched Heth, 
fel y rhai hyn o ferched y wlad, i ba 
beth y chwennychwn fy einioes? 


PENNOD XXVIII. 

1 Isaac yn bendithio Jacob, ac yn eî anfon ef 
î Mesopotamia. 9 Esau yn prïodi Mahalaih 
merch Ismael, 12 Gweledigaeth ysgol Jacob. 
18 Maen Bethel. 20 Adduned Jacob. 


NA y galwodd Isaac ar Jacob, 
ac a'i bendithiodd ef: efe a 


yn cael bendith. 


| 
Cyn 
CRIST 
1760. 





E ad, 29, 
2 Sam. $, 


I Heb.12.17 


m ad, 28, 
Heb.11.20, 


n pen, 25.23 
bad, 18, 
19, 20, 
o 2 Sam. 8, 
14, 


P Obad, 10, 


8 pen. 26.90. 
a 28, 8, 






Cyn 
CRIST 
1760. 





a pen. 24. 5. 

b Hos.12,12, 

2 Padan- 
Aram. 

c pen. 25. 20, 

d pen. 22.29. 

epen. 22.20. 


3 lliaws o 
bobloedd. 


f pen, 12, 2. 


2 pen. 36, 3. 
Basemath. 


Cylch 
1760. 


h Hos, 12, 
ì 


i Act, 7.2 
Charran. 









Eloan 1.5l. 
Heb. 1.14. 


ipen.35.1. 
a 48, 3. 


m pen. 13. 
16. 

n Deut. 12, 
20. 


e pen. 12, o. 
a 18. 15. 

a 22. 18, 

a 26, 4, 


Gweledigaeth ysgol Jacob. 


orchymynodd iddo hefyd, ac a ddy- 
wedodd wrtho, * Na chymmer wraig 


'o ferched Canaan. 


2 PCyfod, dos i “Mesopotamia, 
i dŷ “Bethuel tad dy fam ; a chym- 
mer ì ti wraig oddi yno, o ferched 
“Laban brawd dy fam: 

3 A Duw Hollalluog a'th fendith- 
io, ac a'th ffrwythlono, ac a'th lïos- 
0g0, fel y byddech yn * gynnulleidfa 
pobloedd : 

4 Ac a roddo i ti ffendith Abra- 
ham, i ti ac i'th had gyd â thi, i etì- 
feddu o honot dir dy ymdaith, yr 
hwn a roddodd Duw i Abraham. 

5 Felly Isaac a anfonodd ymaith 
Jacob: ac efe a aeth i Mesopota- 
mia, at Laban fab Bethuel y Syr- 
iad, brawd Rebeccah, mam Jacob 
ac Esau. 

6 4 Pan welodd Esau fendithio o 
Isaac Jacob, a'i anfon ef i Mesopo- 
famia, ìi gymmeryd iddo wraig oddi 
yno, a gorchymyn iddo wrth ei fen- 
dithio, gan ddywedyd, Na chymmer 
wraig o ferched Canaan ; z 

7 A gwrandaw o Jacob ar eì dad, ac 
ar eì fam, a'i fyned i Mesopotamia ; 

8 Ac Esau yn gweled mai drwg 
oedd merched Oanaan yngolwg 
Isaac eì dad; 

9 Yna Esau a aeth at Ismael, ac a 
gymmerodd 5 Mahalath merch Is- 
mael mab Abraham, chwaer Neba- 
ioth, yn wraig iddo, at ei wragedd 
eraill. 

10 A Jacob ^a aeth allan o Beer- 
seba, ac a aeth tu a Haran. 

ll Ac a ddaeth ar ddamwain i 
fangre, ac a lettŷodd yno dros nos ; 
oblegid machludo yr haul: ac efe 
a gymmerth o gerrig y lle hwnnw, 
ac a osododd dan ei ben, ac a gysg- 
odd yn y fan honno. 

12 Ac efe a freuddwydiodd; ac 
wele ysgol yn sefyll ar y ddaear, a'i 
phen yn cyrhaeddyd i'r nefoedd: 
ac wele Fangelion Duw yn dringo 
ac yn disgyn ar hyd-ddi. 

]3 Ac !wele yr ARGLWYDD yn 
sefyll arni: ac efe a ddywedodd, 
Myfi 7w ARGLWYDD DDUW Abra- 
ham dy dad, a Duw Isaac; y tir 
yr wyt ti yn gorwedd arno, i tì y 
rhoddaf ef, ac i'th had. 

14 "A'th had di fydd fel llwch y 
ddaear ; a thi a dorri allan "i'r gor- 
llewin, ac i'r dwyrain, ac i'r gogledd, 
ac i'r dehau: a holl deuluoedd y 
ddaear a fendithir ynot ti, ac *yn 
dy had di. 


GENESIS, XXIX. 





15 Ac wele”fi gyd âthi; ac mi a'th 
gadwaf pa le bynnag yr elych, ac 
a'th ddygaf drachefn i'r wlad hon: 
o herwydd ni'th adawaf, hyd oni 
wnelwyf yr hyn a leferais wrthyt. 

16 A Jacob a ddeffrôdd oi 
gwsg; ac a ddywedodd, Dïau fod 
yr ARGLWYDD yn y lle hwn, ac nis 
gwyddwn i. 

17 Ac efe a ofnodd, ac a ddywed- 
odd, Mor ofnadwy yw y lle hwn! 
nid oes yma onid tŷ i DDUW, a 
dyma borth y nefoedd. 

18 A Jacob a gyfododd yn fore, 
ac a gymmerth y garreg a osodasai 
efe dan ei ben, ac efe “a'i gosod- 
odd hi yn golofn, ac a dywalltodd 
olew ar ei phen hi. 

19 Ac efe a alwodd enw y "lle 
hwnnw, *Bethel: ond Luz fuasat 
enw y ddinas o'r cyntaf. 

20 Yna yr addunodd Jacob addun- 
ed, gan ddywedyd, Os *Duw fydd 
gyd â myfi, ac a'm ceidw yn y ffordd 
yma, yr hon yr ydwyf yn ei cherdd- 
ed, a rhoddi i mi *'fara i'w fwytta, 
a dillad i'w gwisgo, 

91 A dychwelyd o honof mewn 
heddwch i dŷ fy nhad; yna y bydd 
yr ARGLWYDD yn DDUW ì mi. 

22 A'r garreg yma, yr hon a osod- 
ais yn golofn, "a fydd yn dŷ DDuw; 
ac o'r hyn oll a roddech i mi, gan 
ddegymmu mi a'i degymmaf i ti. 

PENNOD XXIX. 

l Jacob yn dyfod at ŷynnon Haran. 9 Yn 
ymgaredigo â Rahel. Y5 Laban yn ei groes- 
awu ef i'w dŷ. 198 Jacob yn gwneuthur am- 
mod am Rahel. 29 Ei siommi ef â Leah. 
28 Yntau yn prïodi Rahel, ac yn gwas- 
anaethu am dami lŵ saith mlynedd eraill. 
92 Leah yn dwyn Reuben, 99 Simeon, 34 
Lefi, 90 a Judah. 

JACOB a gymmerth ei ^daith, 
ac a aeth i wlad “meibion y 
dwyrain. 

2 Ac efe a edrychodd, ac wele 
bydew yn y maes, ac wele dair di- 
adell o ddefaid yn gorwedd wrtho; 
o herwydd o'r pydew hwnnw y 
dyfrhâent y dïadelloedd: a char- 
reg fawr oedd ar enau y pydew. 

3 Ac yno y cesglid yr holl ddiï- 
adelloedd: a hwy a dreiglent y 
garreg oddi ar enau y pydew, ac 
a ddyfrhâent y praidd; yna y 
rhoddent y garreg drachefn ar en- 
au y pydew yn ei lle. 

4 A dywedodd Jacob wrthynt, Fy 
mrodyr, o ba le yr ydych chwi? A 
hwy a ddywedasant, O Haran yr 
ydym ni. 


B 


Adduned Jacob. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1760. 


P Edrych 
ad, 20, 21. 





4 Sef, 
Tŷ Dduw. 


sad, 15. 


t1 Tim. 6. 8. 


u Ge 35.7, 


2 Heb. 


draed, 
8 pobl, 




















a Ex,2.17. 


6 Heb, 
sôn ann. 


bHos,12,12, 





Jacob yn hoffu Rahel. 
Am 5 Ac efe a ddywedodd wrthynt, A 


adwaenoch chwi Laban fab Nachor? 
A hwy a ddywedasant, Adwaenom. 

6 Yniau a ddywedodd wrthynt 
hwy, A ocs *llwyddiant iddo ef? A 
|hwy a ddywedasant, Oes, llwydd- 
iant: ac wele Rahel ei ferch ef yn 
dyfod gyd â'r defaid. 

7 Yna y dywedodd efe, Wele etto 
y dydd yn “gynnar, nid yw bryd 
casglu yr anifeiliaid: dyfrhêwch y 
praidd, ac ewch, a bugeiliwch. 

8 A hwy a ddywedasant, Ni allwn 
ni, hyd oni chasgler yr holl ddïad- 
elloedd, a threiglo o honynt y gar- 
reg oddi ar wyneb y pydew; yna 
y dyfrhâwn y praidd. 

9 1 Tra yr ydoedd efe etto yn llef- 
aru wrthynt, daeth Rahel hefyd 
gyd â'r praidd ocdd eiddo ei thad; 
oblegid hi oedd yn bugeilio. 

10 A phan welodd Jacob Rahel 
ferch Laban brawd ei fam, a phraidd 
Laban brawd ei fam; yna y nesaodd 
Jacob ac “a dreiglodd y garreg oddi 
ar enau y pydew, ac a ddyfrhaodd 
braidd Laban brawd ei fam. 

ll A Jacob a gusanodd Rahel, ac 
a ddyrchafodd ei lef, ac a wylodd. 

12 A mynegodd Jacob i Rahel, mai 
brawd ei thad oedd efe, ac mai 
mab Rebeccah oedd efe: hithau a 
redodd, ac a fynegodd i'w thad. 

19 A phan glybu Laban “hanes 
Jacob mab eì chwaer, yna efe a 
redodd i'w gyfarfod ef, ac a'i cofl- 
eidiodd ef, ac ai cusanodd, ac ai 
dug ef i'w dŷ: ac efe a fynegodd 
i Laban yr holl bethau hyn. 

l4 A dywedodd Laban wrtho ef, 
Yn ddïau fy asgwrn i a'm cnawd 
ydwyt tì. Ac efe a drigodd gyd âg 
ef fis o ddyddiau. 

15 $ A Laban a ddywedodd wrth 
Jacob, Ai o herwydd mai fy mrawd 
wyt ti, ym gwasanaethi yn rhad? 
mynega i mi bcth /ydd dy gyflog? 

l6 Ac i Laban yr ocdd dwy o 
ferched: enw yr hynaf oedd Leah, 
ac enw yr ieuangaf Rahel. 

17 A llygaid Leah oedd weiniaid; 
ond Rahel oedd dêg ei phryd, a 
glandeg yr olwg. 

19 A Jacob a hoffodd Rahel; ac a 
ddywedodd, Mi a'th wasanaethaf di 
saith mlynedd am Rahel dy ferch 
ieuancaf, 

19 A Laban a ddywedodd, Gwell 
yw ei rhoddi hi i ti, na'i rhoddi i 
wr arall: aros gyd â mi, 

20 Felly Jacob “a wasanaethodd 


GENESIS, XXIX. 


am Rahel saith mlynedd: ac yr 
oeddynt yn ei olwg ef fel ychydig 
ddyddiau, am fod yn hoff ganddo 
efe hi. 

21 4 A dywedodd Jacob wrth La- 
ban, Moes i mi fy ngwraig, (canys 
cyflawnwyd fy nyddiau,) fel yr elwyf 
atti hi. 

22 A Laban a gasglodd holl ddyn- 
ion y fan honno, ac a wnaeth wledd. 

23 Ond bu yn yr hwyr, iddo gym- 
meryd Leah ei ferch, a1 dwyn hi 
atto ef; ac yntau a aeth atti hi. 

24 A Laban a roddodd iddi Zilpah 
ei forwyn, yn forwyn i Leah ei ferch. 

25 A bu, y bore, wele Leah oedd 
hi: yna y dywedodd efe wrth La- 
ban, Paham y gwnaethost hyn i 
mi* onid am Rahel y'th wasanaeth- 
ais? a phaham y'm twyllaist? 

26 A dywedodd Laban, Nì wneir 
felly yn ein "gwlad ni, gan roddi 
yr ieuangaf o flaen yr hynaf. 

27 Cyflawna di wythnos hon, a ni 
a roddwn i ti hon hefyd, am y 
gwasanaeth a wasanaethi gyd â mi 
etto saith mlynedd eraill. 

28 A Jacob a wnaeth felly, ac a 
gyflawnodd ei hwythnos hi: ac efe 
a roddodd Rahel ei ferch yn wraig 
iddo. 

29 Laban hefyd a roddodd i Ra- 
hel ei ferch, Bilhah ei forwyn, yn 
forwyn iddi hi. 

30 Ac efe a aeth hefyd at Rahel, 
ac a hoffodd Rahel yn fwy na Leah, 
ac a wasanaethodd gyd âg ef etto 
saith mlynedd eraill. 

31 A phan welodd yr ARGLWYDD 
mai cas oedd Leah, yna efe a agor- 
odd ei chroth hi; a Rahel ocdd 
ammhlantadwy. 

32 A Leah a feichiogodd, ac a 
esgorodd ar fab, ac a alwodd ei 





Ei dwyllo ef â Leah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1760. 





1793. 


1 Heb, lle, 


Cylch 
1752, 


enw ef “Reuben: o herwydd hi a|SSef 


ddywedodd, Dïau edrych o'r AR-|/e 


GLWYDD ar fy nghystudd; canys 
yn awr fy ngwr a'm hoffa i. 

99 A hì a feichiogodd eilwaith, ac 
a esgorodd ar fab, ac a ddywedodd, 
Am glywed o'r ARGLWYDD mai cas 
ydwyf fi; am hynny y rhoddodd 
efe ì mi hwn hefyd: a hi a alwodd 
ei enw ef Simeon. 

94 A hi a feichiogodd drachefn, ac a 
esgorodd ar fab, ac a ddywedodd, Fy 
ngwr weithian a lŷn yn awr wrthyf 
fi, canys plentais iddo dri mab: am 
hynny y galwyd ei enw ef * Lefi. 

35 A hi a feichiogodd drachefn, 
ac a esgorodd ar fab, ac a ddywed- 


e 9, 
Gwelwch 
ab. 


Cylch 
1751. 


9 Sef, 
Clywed, 
Cylch 
1750. 


2 cef, 
Glynu, 
Cylch 
1749, 


Gwragedd a phlant Jacob. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1749, 


c Matt, 1, 2. 





Cylch 
1449, 


a Edrych 
pên, 16. 2. 


2 Heb, yr 
adeilader 
A ganddi 
hi. 


b pen, 35,22. 


Cylch 
1(48. 


3 Sef, 
Barnu. 
Cylch 
M147. 


4 Heb. Duw. 


13, Neph- 
(hulim. 


Cylch 
1749, 


6 Sef, 
Bagad. 
Cylch 
V47. 


7 Scf. 
Dedwydd. 


odd, Weithian y moliannaf yr AR- 
GLWYDD: am hynny y galwodd ei 
enw ef “*Judah. A hi a beidiodd 
â phlanta. 


PENNOD XXX. 

1 Rahel, gan fod yn ddigllawn nad oedd yn 
plania, yn rhoddi, Diliah. ei Uaw-forwyn â 
Jacob. 5 Hithau yn dwyn Dan a NapliaU. 
9 Leah yn rhoddi Zilpah eì Ulaw-forwyn, yr 
hon a ymddâôg Gad ac Aser. 14 Reuben yn 
cael, mandragorau, am y rhaî y mae Leah 
yn prynu eî gwr gan Rahel. WW Lcah yn 
dwyn Issachar, Zabulon, a Dinah, 22 Rahel 
yn dwyn Joseph. 25 Jacob yn deisyfu cael 
myned ymailh. 21 Laban yn eî alial ef ar 
gyfammod newydd. 97 Dyfais Jaco0, irwy 
yr hon yr ymgyfoeithogodd efe. 


AN welodd Rahel na phlantasai 
hithau i Jacob, yna Rahel a 
genfigennodd wrth ei chwaer, ac a 
ddywedodd wrth Jacob, Moes feibion 
i mi; ac onid ê mi a. fyddaf farw. 

2 A chynneuodd llid Jacob wrth 
Rahel; ac efc a ddywedodd, Aì myfi 
sydd yn Jle Duw, yr hwn a attal- 
iodd ffrwyth y groth oddi wrthyt ti? 

3 A dywedodd hithau, * Wele fy 
llaw-forwyn Bilhah, dos i mewn 
atti hi; a hi a blanta ar fy nglin- 
iau i, fel “y caffer plant i minnau 
hefyd o honi hi. 

4 A hi a roddes ei llaw-forwyn 
Bilhah iddo ef Pyn wraig, a Jacob 
a aeth i mewn atti. 

5 A Bilhah a feichiogodd, ac a 
ymddâg fab i Jacob. 

6 A Rahel a ddywedodd, Duw a'm 
barnodd i, ac a wrandawodd hefyd 
ar fy llais, ac a roddodd i mi fab: am 
hynny hi a alwodd ei enw ef * Dan. 

7 Hefyd Bilhah, llaw-forwyn Ra- 
hel, a feichiogodd eilwaith, ac a 
ymddâg yr ail mab i Jacob. 

8 A Rahel a ddywedodd, Ymdrech- 
ais ymdrechiadau * gorchestol â'm 
chwaer, a gorchfygais: ahi a alw- 
odd ei enw ef ?“ Naphtali. 

9 Pan welodd Leah beidio o honi 
â phlanta, hi a gymmerth ei llaw- 
forwyn Zilpah, ac ai rhoddes hi yn 
wraig i Jacob. 

10 A Zilpah, llaw-forwyn Leah, a 
ymddôg fab i Jacob. 

ll A Leah a ddywedodd, Y mae 
tyrfa yn dyfod: ahi a alwodd ei 
enw ef 9Gad. 

12 A Zilpah, llaw-forwyn Leah, a 
ymddâg yr ail mab i Jacob. 

13 A Leah a ddywedodd, Yr ydwyf 
yn ddedwydd; oblegid merched a'm 
galwant yn ddedwydd: a hi a alw- 
odd ei enw ef " Aser. 


GENESIS, XXX. 


14 4 Reuben hefyd a aeth yn nydd- 
iau cynhauaf gwenith, ac a gafodd 
fandragorau yn y maes, ac a'u dug 
hwynt at Leah ei fam: yna Rahel 
a ddywedodd wrth Leah, Dyro, at- 
tolwg, i mi o fandragorau dy fab. 

15 Hithau a ddywedodd wrthi, Ai 
bychan yw dwyn o honot fy ngwr? 
a fynnit ti hefyd ddwyn mandra- 
gorau fy mab?* A Rahel a ddywed- 
odd, Cysged gan hynny gyd â thi 
heno am fandragorau dy fab. 

16 A Jacob a ddaeth o'r maes yn 
yr hwyr; a Leah a aeth allan i'w 
gyfarfod ef, ac a ddywedodd, Attaf 
fi y deui: oblegid gan brynu y'th 
brynais am fandragorau fy mab. Ac 
efe a gysgodd gyd â hi y nos honno. 

17 A Duw a wrandawodd ar Leah, 
a hi a feichiogodd, ac a ymddâg y 
pummed mab i Jacob. 

18 A Leah a ddywedodd, Rhodd- 
odd Duw fy ngwobr ê mw, o her- 
wydd rhoddi o honof fi fy llaw- 
forwyn i'm gwr: a hi a alwodd ei 
enw ef * Issachar. 

19 Leah hefyd a feichiogodd etto, ac 
a ymddâg y chweched mab i Jacob. 

20 A. Leah a ddywedodd, Cynnysg- 
aeddodd Duw fyfi â chynnysgaeth 
dda; fy ngwr a drig weithian gyd 
â mi, oblegid chwech o feibion a 
ymddygais iddo ef: a hi a alwodd 
ei enw ef 9Zabulon. 

21 Ac wedi hynny hi a esgorodd 
ar ferch, ac a alwodd ei henw hi 
2 Dinah. 

22 1 A Duw a gofiodd Rahel, a 
Duw a wrandawodd arni, ac a 
agorodd ei chroth hi. 

23 A hi a feichiogodd, ac a esgor- 
odd ar fab, ac a ddywedodd, Duw 
a dynnodd “fy ngwarthrudd ymaith. 


24 A hi a alwodd ei enw ef “Joseph, |, 


gan ddywedyd, * Yr ARGLWYDD a 
ddyry yn ychwaneg i mi fab arall. 

25 Y A bu, wedi esgor o Rahel ar 
Joseph, ddywedyd o Jacob wrth 
Laban, Gollwng fi ymaith, fel yr 
elwyf i'm bro, ac i'm gwlad fy hun. 

26 Dyro fy ngwragedd i mi, a'm 
plant, y rhai y gwasanaethais am 
danynt gyd â thi, fel yr elwyf ym- 
aith: oblegid ti a wyddost fy ngwas- 
anaeth a wneuthum i ti. 

27 A Laban a ddywedodd wrtho, 
Os cefais ffafr yn dy olwg, mc syfl: 
ída y gwn i'r ARGLWYDD fy men- 
dithio i o'th blegid di. 

28 Hefyd efe a ddywedodd, Dogna, 
dy gyflog arnaf, a mi a'i rhoddaf. 





Rahel yn esgor ar Joseph. 


Cyn 
CRWN 
Cylch 
174S. 





Cylch 
1747. 


8 Sef, 
Gwobr. 
Cylch 
146. 


9 Sef, 
Trigfa, 
Cylch 
1(45. 
2 Sef, Darn. | 


d] Sam. 1,6. 
Es. 4.1. 


Ychwaneg. 
e pen, 25. 17, 


f pen, 39, 5. 








GENESIS, XXXI. 


hon yr ymgyfoethogodd. efe. | 





1 
| Dyfais Jacob, trwy yr 
| 


1145. 





4 Heb. 
torrodd 
allan. 

5 Heb. 
wrth fy 


nhroed î. 


6 Heb, 
| yfory. 


$ Edrych 
en. ôl. 
$—i2. 





29 Yntau a ddywedodd wrtho, Ti a 
wyddost pa ddelw y gwasanaethais 
dydi ; a pha fodd y bu dy anifeiliaid 
di gyd â myfi. 

30 Oblegid ychydig oedd yr hyn 
ydoedd gennyt ti cyn fy myfod i, 
ond yn llïosowgrwydd *y cynnydd- 
odd ; o herwydd yr ARGLWYDD a'th 
fendithiodd di * er pan ddeuthum 1: 
bellach gan hynny pa bryd y dar- 
paraf hefyd i'm tŷ fy hun ? 

31 Dywedodd yntau, Pa beth a 
roddafiti? A Jacob a attebodd, Ni 
roddi i mi ddim; os gwnei ìi mi y 
peth hyn, bugeiliaf a chadwaf dy 
braidd di drachefn. 

32 Tramwyaf trwy dy holl braidd 
di heddyw, gan neillduo oddi yno 
bob llwdn mân-frith a mawr-frith, 
a phob llwdn coch-ddu ym mhlith 
y defaid; y mawr-frith hefyd ar 
mân-frith ym mhlith y geifr: ac o'r 
rhai hynny y bydd fy nghyflog. 

33 A'm cyfiawnder a_dystiolaetha 
gyd âmi “o hyn allan, pan ddêl hyn- 
ny yn gyflog i mi o flaen dy wyneb 
di: yr hyn oll ni byddo fân-frith 
neu fawr-frith ym mhlith y geifr, 
neu goch-ddu ym mhlith y defaid, 
lladrad a 7ydd hwnnw gyd â myfi. 

34 A dywedodd Laban, Wele, O na 
byddai yn ol dy air di! 

35 Ac yn y dydd hwnnw y neill- 
duodd efe y bychod cylch-frithion 
a mawr-frithion, ar holl eifr mân- 
frithion a mawr-frithion, yr hyn oll 
yr oedd peih gwŷm arno, a phob 
coch-ddu ym mhlith y defaid, ac a'u 
rhoddes dan law ei feibion ei hun. 

36 Ac a osododd daith tri niwrnod 
rhyngddo ei hun a Jacob: a Jacob 
a borthodd y rhan arall o braidd 
Laban. 

37 î A “Jacob a gymmerth iddo 
wiail gleision o boplys, a chyll, a 
ffawydd ; ac a ddirisglodd ynddynt 
ddirisgliadau gwŷnion, can ddat- 
guddio y gwŷn yr hwn ydoedd yn 
y gwïail. 

38 Ac efe a osododd y gwïail y 
rhai a ddirisglasai efe, yn y cwtter- 
ydd, o fewn y cafnau dyfroedd, lle 
y deuai y praidd i yfed, ar gyfer y 
praidd: fel y cyfebrent pan ddelent 
hwy i yfed. 

39 A'r praidd a gyfebrasant wrth y 
gwïail; a'r praidd a ddug rai cylch- 
frithion, a mân-frithion, a. mawr- 
frithion. 

40 A Jacob a ddidolodd yr ŵyn, ac 
a osododd wynebau y praidd tu ag 


at y cylch-frithion, ac at bob coch- c 


ddu ym mhlith praidd Laban; ac a 
osododd ddïadellau iddo ei hun o'r 
neilldu, ac nid gyd â phraidd Laban 
y gosododd hwynt. 

4l A phob amser y cyfebrai y def- 





aid cryfaf, Jacob a osodai y gwïail o 


flaen y praidd yn y cwtterydd, i gael 
o honynt gyfebru wrth y gwiail ; 

42 Ond pan fyddai y praidd yn 
weiniaid, ni osodai efe ddim : felly 
y gwannaf oedd eiddo Laban, a'r 
cryfaf eiddo Jacob, 

43 A'r gwr a gynnyddodd yn dra 
rhagorol; ac yr ydoedd iddo ef 
braidd helaeth, a morwynion, a 
gweision, a chamelod, ac asynod. 


PENNOD XXXI. 


1 Jacob ar sorriant yn ymadael yn ddirgel. 19 
Rahel yn lladratta delwau eî thad. 22 Laban 
yn canlyn ar ei ol ef, 26 ac yn achwyn rhag 
y cam, 9& Dyfais Rahel î guddio y delwau, 
96 Jacob yn achwyn o herwydd Laban, 49 Y 
cyfammod rhwng Laban a Jacob yn Galeed. 


C efe a glybu eiriau meibion 
Laban yn dywedyd, Jacob a 
ddug yr hyn oll oedd i'n tad ni, ac 
o'r hyn ydoedd i'n tad ni y cafodd 
efe yr holl anrhyaedd hyn. 

2 Hefyd Jacob a welodd wyneb- 
pryd Laban, ac wele, nid ydoedd 
tu ag atto ef megis * cynt. 

3 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Jacob, Dychwel i wlad dy 
dadau, ac at dy genedl; a mi a 
fyddaf gyd â thi. 

4 A Jacob a anfonodd, ac a alwodd 
Rahel a Leah i'r maes, at ei braidd, 

5 Ac a ddywedodd wrthynt, Myfi 
a welaf wynebpryd eich tad chwi, 
nad yw fel cynt tu ag attaf fi: a 
Duw fy nhad a fu gyd â myfi. 

6 A chwi a wyddoch mai â'm holl 
allu y gwasanaethais eich tad. 

7 A'ch tad a'm twyllodd i, ac *a 
newidiodd fy nghyflog i Pddeng- 
waith: ond nis dïoddefodd Duw 
iddo wneuthur i mi ddrwg. 

8 Os fel hyn y dywedai; Y mân- 
frithion a fydd dy gyflog di, yna yr 
holl braidd a eppilient fân-frithion: 
ond os fel hyn y dywedai; Y cylch- 
frithion a fydd dy gyflog di, yna yr 
holl braidd a eppilient ra4 cylch- 
frithion. 

9 Felly Duw a ddug anifeiliaid 
eich tad chwi, ac a'u rhoddes i mi. 

10 Bu hefyd yn amser cyfebru o'r 
praidd, ddyrchafu o honof fy llyg- 
aid, ac mewn breuddwyd y gwel- 
ais, ac wele *yr hyrddod, (y rhai 
oedd yn llammu y praidd,) yn 





4 





1739, 


2 Heb, doe 
ac echdoe, 


anad. 41, 
b Num. l4. 


Jobl9.3.. 
Zech, 8.29. 


2 Neu, 
. y bychod, 





Jacob yn fot 





Cyn 
CRIST 
1139, 


c pen. 28. 18, 


d pen. 92. 9. 


e pen. 29, 
15 


9 . 


1739, 


$ Padan- 
Aram. 


9 Heb, 
Teraphim. 


6 Heb. 
â chalon, 
Laban, 





gylch-frithion, yn fân-frithion, ac yn 
fawr-frithion. 

ll Ac angel Duw a ddywedodd 
wrthyf mewn breuddwyd, Jacob. 
Minnau a attebais, Wele fi. 

12 Yntau a ddywedodd, Dyrchafa 
weithian dy lygaid, a gwel yr holl 
hyrddod y rhai ydynt yn llammu y 
praidd yn gylch-frithion, yn fíân- 
frithion, ac yn fawr-frithion ; obleg- 
id gwelais yr hyn oll y mae Laban 
yn ei wneuthur i ti. 

13 Myfi yw Duw Bethel, “lle yr 
enneiniaist y golofn, a Ìle yr addun- 
aist adduned i mi: “cyfod bellach, 
dos allan o'r wlad hon, dychwel i 
wlad dy genedl dy hun. 

l4 A Rahel a Leah a attebasant, 
ac a ddywedasant wrtho, A oes etto 
i ni ran, neu etifeddiaeth yn nhŷ 
ein tad ? 

15 Onid yn estronesau y cyfrifodd 
efe nyni? oblegid “efe a'n gwerth- 
odd; a chan dreulio a dreuliodd 
hefyd ein harian ni. 

16 Canys yr holl olud yr hwn a 
ddug Duw oddi ar ein tad ni, nyni 
a'n plant a'i pïau : ac yr awr hon yr 
hyn oll a ddywedodd Duw wrthyt, 
gwna. 

17 $ Yna Jacob a gyfododd, ac a 
osododd ei feibion a1 wragedd ar 
gamelod ; | 

18 Ac a ddug ymaith ei holl ani- 
feiliaid, a'i holl gyfoeth yr hwn a 
ennillasai, se/ ei anifeiliaid medd- 
iannol, y rhai a ennillasai efe ym 
* Mesopotamia, i fyned at Isaac ei 
dad ìi wlad Canaan. 

19 Laban hefyd a aethai i gneifio 
ei ddefaid : a Rahel a ladrattasai y 
$ delwau ocdd gan ei thad hi. 

20 A Jacob a aeth ymaith yn 
lladradaidd, heb wybod i Laban 
y Syriad: canys ni fynegodd iddo 
mai ffoi yr oedd. 

21 Felly y ffodd efe âr hyn oll 
oedd ganddo, ac a gyfododd, ac a 
aeth dros yr afon, ac a gyfeiriodd 
at fynydd Gilead. 

22 A mynegwyd i Laban, ar y 
trydydd dydd, ffoi o Jacob. 

23 Ac efe a gymmerth ei frodyr 
gyd âg ef, ac a erlidiodd ar ei ol ef 
daith saith niwrnod ; ac a'i goddiw- 
eddodd ef ym mynydd Gilead. 

24 A Duw a ddaeth at Laban y 
Syriad, liw nos, Í'mewn breuddwyd, 
ac a ddywedodd wrtho, Cadw arnat 
rhag yngan o honot wrth Jacob na 


da na drwg. 


GENESIS, XXXI. 


95 ST Yna Laban a oddiweddodd 
Jacob: a Jacob a osododd ei ba- 


oddi wrth. Laban, 


bell yn y mynydd ; Laban hefyd a| ———— 


wersyllodd ynghyd âi frodyr ym 
mynydd Gilead. 

26 A Laban a ddywedodd wrth 
Jacob, Pa beth a wnaethost obleg- 
id ti a aethost yn lladradaidd oddi 
wrthyf fi, ac a ddygaist fy merched 
fel caethion cleddyf. 

27 Am ba, beth y ffoaist yn ddirgel, 
ac y lladratteaist " oddi wrthyf fi, ac 
ni fynegaist i mi, fel yr hebryngaswn 
dydi â llawenydd, ac â chaniadau, â 
thympan, ac â thelyn € 

28 Ac na adewaist i mi gusanu fy 
meibion a!m merched ? Gwnaethost 
yr awr hon yn ffol, gan wneuthur 
hyn. | 
29 Mae ar fy llaw i wneuthur i 
chwi ddrwg: ond Duw eich tad a 
lefarodd wrthyf neithiwyr, gan ddy- 
wedyd, Cadw arnat rhag yngan wrth 
Jacob na da na drwg. 

30 Weithian gan hynny, ti a fynnit 
fyned ymaith, oblegid gan hiraethu 
yr hiraethaist am dŷ dy dad. Ond 
paham y lladratteaist fy nuwiau i 

31 A Jacob a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth Laban, Am ofni o 
honof; oblegid dywedais, Rhag 
dwyn o honot dy ferched oddi ar- 
naf trwy drais. 

32 Gyd â'r hwn y ceffych dy dduw- 
iau, “na chaffed fyw: ger bron ein 
brodyr myn wybod pa beth o'r 
eiddot ti sydd gyd â myfi, a chym- 
mer i ti: ac nis gwyddai Jacob mai 
Rahel a'u lladrattasai hwynt. 

33 A Laban a aeth i mewn i babell 
Jacob, ac i babell Leah, ac i babell 
y ddwy law-forwyn, ac nis cafodd 
hwynt: yna yr aeth allan o babell 
Leah, ac y daeth i babell Rahel. 

34 A Rahel a gymmerasai y delw- 
au, ac au gosodasai hwynt yn offer 
y camel, ac a eisteddasai arnynt; a 
Laban a * chwiliodd yr holl babell, 
ac nis cafodd. 

35 A hi a ddywedodd wrth ei thad, 
Na ddigied fy arglwydd, am nas 
gallaf gyfodi ger dy fron di; canys 
arfer gwragedd a ddigwyddodd i 
mi: ac efe a chwiliodd, ac ni chaf- 
odd y delwau. 

36 TA Jacob a ddigiodd, ac a 
roes sên i Laban: a Jacob a atteb- 
odd ac a ddywedodd wrth Laban, 
Pa beth yw fy nghamwedd i? pa 
beth yw fy mhechod, gan erlid o 
honot ar fy ol? 


7 Heb, â. 


£ Edrych 
pen, 44, 9, 


8 Heb. 
deimlodd. 





Jacob a Laban 


GENESIS, XXXII. 


yn ymgyfammodi. 





Cyn | 37 Gan i ti*chwilio fy holl ddod- 
ORIST refn i, pa beth a gefaist o holl 
'w ddodrefn dy dŷ di? gosod ef yma 
deimlo. | ger bron fy mrodyr i a'th frodyr 


ein dau. 

38 Myfi bellach a fŵm ugain mlyn- 
edd gyd â thi; dy ddefaid a'th 
eifr ni erthylasant, ac ni fwytteais 
hyrddod dy braidd. 
| 39 P'Ni ddygais ysglyfaeth attat tì: 
myfi 2i gwnawn ef yn dda; om 
llaw i y gofynit hynny, yr hyn a 
ladrattêid y dydd, a'r hyn a ladrat- 
£êid y nos. 

40 “Bm y dydd, 
iodd, a rhew y nos; am cwsg a 
giliodd oddi wrth fy llygaid. 

41 Felly y bôm i ugain mlynedd 
yn dy dŷ di: pedair blynedd ar 
ddec y gwasanaethais di am dy 
ddwy ferched, a chwe blynedd am 

i dy braidd; a thi a newidialst fy 
nghyflog ddeg o weifhiau. 
| 


h Exod. 22. 
10, &c. 


2 Fel hyn 
yr oedd- 
wn; ydydd 


gwres a'm treul- 


y gwres, 
&c. 


42 Oni buasai fod Duw fy nhad, 
Duw Abraham, ac arswyd Isaac 
gyd â mi, dïau yr awr hon y gollyng- 
asit fi ymaith yn waglaw. Duw a 
welodd fy nghystudd a llafur fy nwy- 
law, ac a'th geryddodd 47 neìthiwyr. 

43 íl Laban a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth Jacob, Y merched hyn 
ydynt fy merched i, ar meibion Ay» 
ŷnt fy meibion ì, ar praidd gyw fy 
mhraidd i; a'r hyn oll a weli, eiddo 
fi yw: a heddyw pa beth a wnaf 
im merched hyn, ac i'w meibion 
hwynt y rhai a esgorasant? 

44 Tyred gan hynny yn awr, 
gwnawn gyfammod, mi a thi; a 
bydded yn dystiolaeth rhyngof fi 
a thithau. 

45 A Jacob “Fa gymmerth garreg, 
ac a'i cododd hi yn golofn. 


| 


, K pen. 28, 18, 


46 Hefyd Jacob a ddywedodd wrth 


ei frodyr, Cesglwch gerrig: a hwy 
a gymmerasant gerrig, ac a wnaeth- 
ant garnedd, ac a fwyttasant yno ar 
y garnedd, 

47 A Laban a'i galwodd hi ? Jecer- 
bahadutha: a Jacob a'i galwodd hi 
Galeed. 

48 A. Laban a ddywedodd, Y garn- 
edd hon sydd dyst rhyngof fi a 
thithau heddyw : am hynny y galw- 
odd J«cob ei henw hi Galeed, 

49 A !*Mispah; oblegid efe a 
sf, _ ddywedodd, Gwilied yr ARGLWYDD 
we rhyngof fi a thithau, pan fôm ni 
gwylwyr. | bob un o olwg ein gilydd. 

50 Os gorthrymmi di fy merched, 


8 Sef, 
Carnedd y | 
dystiolaeth. | 








4 Sef. 


| 





neu os cymmeri wragedd heb law 
fy merched i; nid oes neb gyd ânì; 
edrych, Duw sydd dyst rhyngof fi 
a thithau. 

5l Dywedodd Laban hefyd wrth 
Jacob, Wele y garnedd hon, ac 
wele y golofn hon a osodais rhyngof 
fiathi: 

52 Tyst a /ydd y garnedd hon, a 
thyst a fydd y golofn, na ddeuaf fi 
dros y garnedd hon attat ti, ac na 
ddeui dithau dros y garnedd hon 
na'r golofn hon attaî fì, er niwed. 

53 Duw Abraham, a Duw Na- 
chor, a farno rhyngom ni, Duw eu 
tadau hwynt. A Jacob a dyngodd 
i ofn ei dad Isaac. 

54 Hefyd Jacob a aberthodd 
aberth yn y mynydd, ac a alwodd 
ar ei frodyr i fwytta bara: a hwy a 
fwyttasant fara, ac a drizasant dros 
nos yn y mynydd. 

55 A Laban a gyfododd yn fore, 
ac a gusanodd eì feibìon a'i ferch- 
ed, ac a'u bendithiodd hwynt: felly 
Laban a aeth ymaith, ac a ddy- 
chwelodd i'w fro ei hun. 


PENNOD XXNXII. 
1 Gweledigaeth Jacob ym Mahanaim. a Ei 


gennadwriaeth at Esau. 6 Mae efe yn ofni 

dyfcdiad Esau. 9 Yn gweddïo am ymwared. 

13 Yn anfon anrheg î Esau. 24 Yn ymdrech 

âg angel yn Peniel; lle y gelwir ef Jsrael. 

91 Mae efe yn clofi. 

A? ACOB a gerddodd i'w daith 
yntau: ac ancelion DUW â 
cyfarfu âg ef. 

2 A Jacob a ddywedodd, pan wel- 
odd hwynt, Dyma wersyll Duw; 
ac a alwodd enw y lle hwnnw * Ma- 
hanaim. 

3 A Jacob a anfonodd genhadau 
o'i flaen at eì frawd Esau, i wlad 
Seir, £ *wÌad Edom: 

4 Ac a orchymynodd iddynt, gan 
ddywedyd, Fel hyn y dywedwch 
wrth fy arclwydd Esau; Fel hyn y 
dywed dy was di Jacob; Gyd â 
Laban yr ymdeithiais, ac y trigais 
hyd yn hyn. . 

5 Ac y mae i mi eidionau, ac 
asynod, defaid, a gweision, a mor- 
wynion: ac anfon a wneuthum i 
fynegi i'm harglwydd, i gael ffafr 
yn dy olwg. 

6 4 A'r cenhadau a ddychwelasant 
at Jacob, gan ddywedyd, Daethom 
at dy frawd Esau ; ac * y mae efe yn 
dyfod ith gyfarfod dì, a phedwar 
cant o wŷr gyd âg ef. 

7 Yna Jacob a ofnodd yn fawr, a 
chyfyng oedd arno: ac efe a ran- 


Cyn 
CRIST 
1(39. 


5 Neu, 
laddodd, 





2 Sef, Dwy 
wersyll. 


3 Heb. faes, | 


â pen, 33. 1, 





Cennadwri Jacob 


Cyn 
CRIST 
1739. 


b pen, 31.19. 


4 Heb, 
Llai wyf 
nâ'th holl, 
&c, 


c Hos. 10.14, 


5 Heb, ar y. 


d pen. 28, 
13, 14, 


nodd y bobl oedd gyd âg ef, a'r def- 
aid, ar eidionau, a'r camelod, yn 
ddwy fintai; 


8 Ac a ddywedodd, Os daw Esau 


at y naill fintai, a tharo honno, yna 
y fintai arall a fydd ddïangol. 

9 T A dywedodd Jacob, O DDUw 
fy nhad Abraham, a. Duw fy nhad 
Isaac, O ARGLWYDD, yr hwn a ddy- 
wedaist wrthyf, ? Dychwel i'th wlad, 
ac at dy genedl, a mi a wnaf dda- 
ioni i ti! 

10 * Ni ryglyddais y lleiaf o'th holl 
drugareddau di, nac o'r holl wirion- 
edd a wnaethost âth was: oblegid 
âm ffon y deuthum dros yr Ior- 
ddoneu hon; ond yn awr yr ydwyf 
yn ddwy fintai. 

11 Achub fi, attolwg, o law fy 
mrawd, o law Esau: oblegid yr 
ydwyf fi yn eì ofni ef, rhag dyfod 
o hono a'm taro, *4?* fam > gyd 
plant. 

12 A “thydi a ddywedaist, Gwnaf 
ddaioni ì ti yn ddïau; “ a'th had di 
a wnaf fel tywod y môr, yr hwn « o 
amlder ni ellir ei rifo. 

13 1 Ac yno y llettŷodd efe y nos- 
on honno: ac o'r hyn a ddaeth i'w 
law ef y cymmerth efe anrheg i'w 
frawd Esau ; 

l4 Dau gant o eifr, ac ugain o 
fychod, dau gant o ddefaid, ac 
ugain o hyrddod, 

15 Deg ar hugain o gamelod blith- 
ion a'u llydnod, deugain o wartheg, 
a deg o deirw, ugain o asenod, a 
dec o ) ebolion. 

16 Ac efe a roddes yn llaw ei 
weision bob gyrr o'r neilldu: ac a 
ddywedodd wrth ei weision, Ewch 
trosodd o'm blaen i, a gosodwch 
encyd rhwng pob gyrr a'u gilydd. 

l7 Ac efe a orchymynodd i' 
blaenaf, gan ddywedyd, Os Esau 
fy mrawd a'th gyferfydd di, ac a 
ymofyn â thydi, gan ddywedyd, I 
bwy y perthyni di? ac i ba le yr 
âi? ac eiddo pwy yw y rhai hyn 
oth flaen di? 

18 Yna y dywedi, Eiddo dy was 
J Jacob ; anrheg yw wedi ei hanfon 
i'm harglwydd Esau: ac wele yntau 
hefyd ar ein hol ni. 

19 Felly Y gorchymynodd. hefyd 
i'r ail, ac i'r trydydd, ac i'r rhaì 
oll oedd yn canlyn y gyrroedd, gan 
ddywedyd, Yn y modd hwn y dy- 
wedwch wrth Esau, pan dach 
afael arno. 

20 A dywedwch hefyd, Wele dy 


35 


GENESIS, XXXII. 


was Jacob ar ein hol ni. O 
eb efe, boddlonaf ei wyneb ef â 
anrheg sydd yn myned o'm blaen: 
ac wedi hynny edrychaf yn ei wyn- 
eb ef; ond antur efe a dderbyn fy 
wy neb innau. 

21 Felly yr anrheg a aeth trosodd 
o'i flaen ef: ac efe a lettŷodd y 
noson honno yn y gwersyll. 

22 Ac efe a gyfododd y noson 
honno, ac a gymmerth ei ddwy 
wr agedd, ai ddwy law-forwyn, ai 
un mab ar ddeg, ac a aeth dros 
rŷd Jabboc. 

23 Ac a'u cymmerth hwynt, ac a'u 
trosglwyddodd trwy yr afon: felly 
eïe a drosglwyddodd yr hyn oedd 
ganddo. 

24 « A Jacob a adawyd ei hunan: 
yna yr ymdrechodd gwr âg cf nes 
codi y wawr. 

25 A phan welodd na byddai 
drech nag ef, efe a gyffyrddodd â 
chysswllt ei forddwyd ef; “fel y llaes- 
odd cysswllt morddwyd Jacob, wrth 
ymdrech o hono âg ef. 

26 * A'r angel a ddywedodd, Goll- 
wng fi ymaith; oblegid y wawr a 
gyfododd. Yntau a attebodd, *Ni'th 
ollyngaf, oni'm bendithi. 

27 Hefyd efe a ddywedodd wrtho, 
Beth yw dy enw? Ac efe a atteb- 
odd, Jacob. 

28 Yntau a ddywedodd, "* Mwyach 


ni elwir dy enw di Jacob, ond Is-| 34 


rael: oblegid cefaist nerth gyd â 
Duw fel tywysog, a chyd â dynion, 
ac a orchfygaist, 

29 A Jacob a ymofynodd, ac a 
ddywedodd, Mynega, attolwg, dy 
enw. Ac yntau a attebodd, I ba 
beth y gofyni hyn amfyenwi? Ac 
yno efe a'i bendithiodd ef. 

30 A Jacob a alwodd enw y fan 
CPeniel: oblegid !zwelais DDUw 
wyneb yn wyneb, a. dïangodd - fy 
einioes. 

31 A'r haul a gyfodasai arno fel 
yr oedd yn myned dros Penuel, ac 
yr ocdd efe yn gloff o'i glun. 

32 Am hynny plant Israel ni fwyt- 
tânt y gewyn a giliodd, yr hwn 
sydd o fewn cysswllt y forddwyd, 
hyd y dydd hwn: oblegid cyffwrdd 
â chysswllb morddwyd Jacob ar y 
gewyn a giliodd. 


PENNOD XXXIII. 


1 Caredigrwydd Jacob ac Esuu wrth gyfarfod. 
17 Jacob yn dyfod $ Succoth; 18 yn prynu 
maes yn Salem, ac yn adeiladu allor, a'i 
henwi, El-Elohe-Israel, 


at ei frawd Esau. 


1739. 





e Edrych 
Matt, 26, 


4]. 
2Cor.12.7. 


f Edrych 
Luc 24, 28, 


£ Hos. 12. 4. 


h nen, 95, 10, 
2 Bren. 17, 


6 Heb. Pe- 
muel; sef, 
wyneb 


MD. 
i pen. 16, 13, 
Ex.24,11, 
a. 30, 20, 
Deut. 5. 24, 
Barn, 6.22, 
alo 2c 
Es. 6. 8. 








Jacob 








a pen. 92. 6. 


2 ddigon, 


3 cyfloion, 


ac Esau yn cyfarfod. 


JACOB a ddyrchafodd ei lyg- 

aid, ac a edrychodd; ac wele 
2 Esau yn dyfod, a phedwar cant o 
wŷr gyd âg ef: ac efe a rannodd 
y plant at Leah, ac at Rahel, ac at 
y ddwy law-forwyn. 

2 Ac ym mlaen y gosododd efe y 
ddwy law-forwyn, a'u plant hwy, a 
'Leah a'i phlant hithau yn ol y »Aai 
hynny, a Rahel a Joseph yn olaf. 

3 Ac yntau a gerddodd o'u blaen 
hwynt, ac a ymostyngodd i lawr 
seithwaith, oni ddaeth efe yn agos 
at ei frawd. 

4 Ac Esau a redodd i'w gyfarfod 
ef, ac a'i cofleidiodd ef, ac a syrth- 
iodd ar ei wddf ef, ac a'i cusanodd 
ef: a hwy a wylasant. 

5 Ac efe a ddyrchafodd ei lygaid, 
ac a ganfu y gwragedd, a'r plant; 
ac a ddywedodd, Pwy yw y rhai 
hyn gennyt ti? Yntau a ddywed- 
odd, Y plant a roddes Duw o'i ras 
i'th was di. 

6 Yna y llaw-forwynion a nes- 
asant, hwynt-hwy a'u plant, ac a 
ymgrymnmasant. | 

7 A Leah a nesaodd a'ii phlant 
hithau, ac a ymgrymmasant: ac 
wedi hynny y nesaodd Joseph a 
Rahel, ac a ymgrymmasant. 

8 Ac efe a ddywedodd, Pa beth 
yw gennyt yr holl fintai accw a 
gyfarfum i? Yntau a ddywedodd, 
Anfonais hwynt ì gael ffafr yng 
ngolwg fy arglwydd. 

9 Ac Esau a ddywedodd, Y mae 
gennyf fi ddigon, fy mrawd ; bydded 
ì ti yr hyn sydd gennyt. 

10 A Jacob a ddywedodd, Nag ê; 
attolwg, os cefais yn awr ffafr yn dy 
olwg, cymmer fy anrheg o'm llaw 
i: canys am hynny y gwelais dy 
wyneb, fel pe gwelswn wyneb Duw, 
a thi yn foddlawn i mi. 

ll Cymmer, attolwg, fy mendith, 
yr hon a ddygpwyd i tfi; oblegid 
Duw a fu raslawn i mi, ac am fod 
gennyf fi “bob peth. Ac efe a fu 
daer arno: ac yntau a gymmerodd; 

12 Ac a ddywedodd, Cychwynwn, 
ac awn : a mi a âf o'th flaen di, 

13 Yntau a ddywedodd wrtho, Fy 
arglwydd a ŵyr mai tyner gw y 
plaut, a bod y praidd a'r gwartheg 
“blithion gyd â myfi; os gyrrir 
hwynt un diwrnod yn rhy chwyrn, 
marw a wna yr holl braidd. 

14 Aed, attolwg, fy arglwydd o 
ílaen ei was; a minnau a ddeuaf 
araf, fel y gallo yr anifeiliaid sydd 



















26 


GENESIS, XXXIII. 


Sichem yn treisio Dinah; 

















o'm blaen i, ac y gallo y plant, hyd | _ Cyn 
oni ddelwyf at fy arglwydd i Seir. OR an u 
15 Ac Esau a ddywedodd, *Gad-|,5., 
awaf yn awr gyd â thi rc«ê o'r bobl | Gesodaf. 
sydd gyd âmi. Yntau a ddywedodd, 
I ba beth y gwnei hynny? PCofwyf|bpe»3ê11. 
ffafr y'ngolwg fy arglwydd. 
16 4 Felly Esau y dydd hwnnw 
a ddychwelodd ar hyd ei ffordd ei 
hun i Seir. 
17 A Jacob a gerddodd i Succoth, 
ac a adeiladodd iddo dŷ, ac a wnaeth 
fythod i'w anifeiliaid : am hynny efe 
a alwodd enw y lle >”Succoth. 5 Bythod, 
18 Hefyd Jacob a ddaeth yn |6i S«en. 
llwyddiannus ì ddinas Sichem, yr 
hon sydd yngwlad Canaan, pan 
ddaeth efe o " Mesopotamia; ac a |" Padan- 
wersyllodd o flaen y ddinas. . 
19 Ac “a brynodd ran o'r maes y|:J0:24.3^. 
lledasai ei babeli ynddo, o law meib- 
ion * Hemor fad Sichem, am »* gân |" Act.7. 18. 
darn o arian : 9 Neu, gant 
20 Ac a osododd yno allor, ac $a'i |4pen.3>.1 
henwodd 7? El-Elohe-Israel. aeb Dug 


Duw lsrael, 


PENNOD XXXIV. 


l Sichem yn (treisio Dinah: 4 yn eî gofyn hì 
yn brïod. 19 Meibion Jacob yn cynnyg ŵr 
Sichemiaid ammod yr enwaediad. 20 IIemor 
a Sichem yn eiriol amynt am eî dderbyn. 
25 Meibion Jacob ar y fantais honno yn eu 
lladd. hwynt, 27 ac yn yspeilio eu dinas. 
90 Jacob yn ceryddu Simeon a_Lefi. 


A DINAH merch Loabh, yr hon a 
ymddygasai hi i Jacob, a aeth 
allan ì weled merched y wlad. 

2 A Sichem mab Hemor yr Hefiad, 
tywysog y wlad, a'i canfu hi, ac ai 
cymmerth hi, ac a orweddodd gyd 
â hi, ac a'i * treisiodd. 

3 A'i enaid ef a lynodd wrth Di- 
nah merch Jacob ; ïe, efe a hoffodd 
y llangces, ac a ddywedodd ” wrth 
Jodd calon y llangces. 

4 Sichem hefyd a lefarodd wrth 
Hemor ei dad, gan ddywedyd, Cym- 
mer y llangces hon yn wraig 1 mi. 

5 A Jacob a glybu 1 Stchem halogi 
Dinah ei ferch: (a'i feibion ef oedd 
gyd â'i anifeiliaid ef yn y maes); 
a Jacob a dawodd â sôn hyd oni 
ddaethant hwy adref. 

6 TA Hemor tad Sichem a aeth 
allan at Jacob, i ymddiddan âg ef. 

7 A meibion Jacob a ddaethant 
or maes, wedi clywed o honynt; 
a'r gwŷr a ymofidiasant, a digiasant 
yn ddirfawr, oblegid “gwneuthur o 
Sichem ffolineb yn Israel, gan or- 
wedd gyd â merch Jacob; canys 
ni ddylesid gwneuthur felly. 

8 A Hemor a ymddiddanodd â 


apen. 30,21. 


2 Heb. 
daros- 
tyngodd. 


b Edrych 
Es. 40. 2, 
Hos.2,1!. 


c Jos, 7. 15. 


ac yn ei gofyn h yn wraig. 


Cyn 
CRIST, 
Cylch 
1192. 


— 


d pen.92.15. 


o Jos. 6. 9. 


|hwynt, gan ddywedyd, Glynu a 


wnaeth enaid Sichem fy mab i wrth 
eich merch chwi: rhoddwch hi, at- 
tolwg, yn wraig iddo ef. 

9 Ac ymgyfathrechwch â ni; 
rhoddwch eich merched chwi i nì, 
a chymmerwch ein merched ni 1 
chwithau. 

10 A chwi a gewch breswylio gyd 
â nì, a'r wlad fydd o'ch blaen chwi: 
trigwch a negeseuwch ynddi, a 
cheisiwch feddiannau ynddi. 

ll Sichem hefyd a ddywedodd 
wrth ei thad hi, ac wrth ei brodyr, 
1 Cafwyf ffafr yn eich golwg, a'r hyn 
a ddywedoch wrthyf a roddaf. 

12 Gosodwch arnaf fi ddirfawr 
gynnysgaeth a rhodd, a mi a roddaf 
fel y dywedoch wrthyf: rhoddwch 
chwithau y llangces i mi yn wraig. 

13 A meibion Jacob a attebasant 
Sichem a Hemor ei dad ef, yn 
dwyllodrus, ac a ddywedasant, o 
herwydd iddo ef halogi Dinah eu 
chwaer hwynt ; 

14 Ac a ddywedasant wrthynt, Ni 
allwn wneuthur y peth hyn, gan 
roddi ein chwaer i wr dïenwaed- 
edig: oblegid * gwarthrudd 44v hyn- 
ny i ni, 

15 Ond yn hyn y cyttunwn â chwi: 
Os byddwch fel nyni, gan enwaedu 
pob gwrryw ì chwi; 

16 Yna y rhoddwn ein merched ni 
ì chwi, ac y cymmerwn eich merch- 
ed chwithau i ninnau, a ni a gyd- 
drigwn â chwi, a ni a fyddwn yn 
un bobl. 

17 Ond oni wrandêwch arnom ni 
i'ch enwaedu; yna y cymmerwn ein 
merch, ac a awn ymaith. 

18 A'u geiriau hwynt oedd dda 
y'ngolwg Hemor, ac y'ngolwg b&i- 
chem mab Hemor. 

19 Ac nid oedodd y llangc wneuth- 
ur y peth, oblegid efe a roddasai 
serch ar ferch Jacob: ac yr oedd 
efe yn anrhydeddusach na holl dŷ 
ei dad. 

20 « A Hemor, a Sichem ei fab ef, 
a aethant i borth eu dinas, ac a 
lefarasant wrth eu dinasyddion, gan 
ddywedyd, 

21 Y gwŷr hyn heddychol 4» hwy 
gyd â ni; trigant hwythau yn y 
wlad, a gwnant eu negesau ynddi: 
a'r wlad, wele, sydd ddigon ehang 
iddynt hwy: cymmerwn eu merched 
hwynt i ni yn wragedd, a rhoddwn 
ein merched ninnau iddynt hwy. 

22 Ond yn hyn y cyttuna y dynion 


97 


GENESIS, XXXV. 


âni,i drigo gyd â ni, ar fod yn un 

bobl, os enwaedir pob gwrryw i ni, 

fel y maent hwy yn enwaededig. 

'23 Eu hanifeiliaid hwynt, a'u cyf- 
oeth hwynt, a'u holl ysgrubliaid 
hwynt, onid eiddo ni fyddant hwy ? 
yn unig cyttunwn â hwynt, a hwy a 
drigant gyd â ni. 

24 Ac ar Hemor, ac ar Sichem ei 
fab ef, y gwrandawodd pawb a'r a 
oedd yn dyfod allan o borth ei ddin- 
as ef: ac enwaedwyd pob gwrryw, 
sef y rhai oll oedd yn dyfod allan o 
borth ei ddinas ef. 

95 WT A bu ar y trydydd dydd, pan 
oeddynt hwy yn ddolurus, gym- 
meryd o ddau o feibion Jacob, $i- 
meon a Lefi, brodyr Dinah, bob un 
ei gleddyf, a dyfod ar y ddinas yn 
hyderus, a flladd pob gwrryw. 

26 Lladdasant hefyd Hemor a i- 
chem ei fab â *min y cleddyf; a 
chymmerasant Dinah o dŷ Sichem, 
ac a aethant allan. 

27 Meibion Jacob a ddaethant 
ar y lladdedigion, ac a_yspeiliasant 
y ddinas, am halogi o honynt eu 
chwaer hwynt. 

28 Cymmerasant eu defaid hwynt, 
a'u gwartheg, a'u hasynod hwynt, 
a'r hyn oedd yn y ddinas, a'r hyn 
oedd, yn y maes, 

29 A'u holl gyfoeth hwynt; a'u 
holl rai bychain, a'u gwragedd, a 
gaethgludasant hwy; ac yspeilias- 
ant yr hyn oll oedd yn y tai. 

30 A Jacob a ddywedodd wrth 
Simeon a Lefi, ETrallodasoch fi, 
hoan beri i mi fod yn ffiaidd gan 
breswylwyr y wlad, gan y Canaan- 
eaid, ar Phereziaid: a minnau yn 
ychydig o nifer; a hwy a ymgasgl- 
ant yn fy erbyn, a tharawant íì: 
felly y difethir fi, mi a'm tŷ. 

31 Hwythau a attebasant, Ai megis 
puttain y gwnae efe ein chwaer ni? 
PENNOD XXXV. 

1 Duw yn anfon Jacob â Bethel. 2 Mae efe yn 
glanhâu eî dŷ o ddelwau; 6 yn adeiladu 
allor yn Beihel. $ Deborah yn marw yn 
Alhon-bacuth.. 9 Duw yn bendithio Jacob yn 
Bethel. 16 Rahel, wrth esgor ar Benjamin, 
yn marw ar y jordd i Edar. 22 Reuben yn 
gorwedd gyd â Dbilhah. 29 Meibion Jacob. 
2T Jacob yn dyfod at Isaac $ Hebron. 28 
Oedran, marwolaeth, a chladdedigaeth Isaac. 

DUW a ddywedodd wrth Ja- 

cob, Cyfod, esgyn i Bethel, a 
thrig yno; a gwna yno allor i DDUw, 
2yr hwn a ymddangosodd i ti "pan 
ffoaist o ŵydd Esau dy frawd. 

2 Yna Jacob a ddywedodd wrth 

B3 


, 


Lladd y Sichemiaud. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
ìt 





f pen. 40, 6, 


9 Heb. safn. 


£ pen, 49. 6. 
h Exod. 5. 
21. 


a pen. 28,13, 
b pen.27.49. 


W “ 


cob yn myned ê Bethel. 





GENESIS, XXXVI. 


Morwolaeth Isaac. 


——— 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
aio24 


c pen. 91. 
19, 94. 
Jos. 24, 2, 

| â Exod. 19. 
10, 











E pen. 28, 19, 


2 Sef, Duw 
Bethel. 


b pen.24.59. 


3 Sef, 
derwen 
wylofain. 

i Hos. 12.4. 


4 Padon- 
Aram. 


| k pen, 32.28, 


l pen. l7. 1, 
a 48, 3. 
m pen, 17, 
5, G, 16, 
| aZS,ô. 
a 48, â, 


| n pen. 12.7. 
 &13.15. 





o pen. 28. 18, 


| 
P pen, 28.19, 








ei deulu, ac wrth y rhai oll oed4 gyd 


âg ef, Bwriwch ymaith “y duwiau | Bethel; ac yr oedd 


dïeithr sydd yn cich plith chwi, 


ac ymlanhêwch, a “newidiwch eich | yno yr esgorodd Rahel, a bu galed 


dillad ; h 
3 A chyfodwn, ac esgynwn i Beth- 
el: ac yno y gwnaf allor ìi DDUW, yr 


hwn a'm gwrandawodd yn nydd fy | wrthi hi, Nac ofna; oblegid dyma 
nghyfyngder, ac a fu gyd â myfi yn | hefyd i ti fab. 


y ffordd a gerddais. 


4 A hwy a roddasant at Jacob yr | henaid hi, (oblegid marw a wnaeth 
holl dduwiau dïeithr y rhai oedd yn | hi,) iddi alw ei enw ef “Ben-oni: ond 
eu llaw hwynt, a'r clust-dlysau oedd | ei dad ai henwodd ef " Benjamin. 


yn eu clustiau: a Jacob a'u cudd- 


.Iiodd hwynt dan *y dderwen ocdd | wyd yn y ffordd i ” Ephrath ; hon yw 
'| yn ymyl Sichem. 


5 A hwy a gychwynasant: ac fofn 


5. |DUw oedd ar y dinasoedd y rhai 
oedd o'u hamgylch hwynt, ac nid | Rahel “hyd heddyw. 


erlidiasant ar ol meibion Jacob. 

6 A Jacob a ddaeth i Luz, yng 
ngwlad Canaan, hon yw Bethel, efe 
a'r holl bobl y rhai oedd gyd âg ef; 


7 Ac a adeiladodd yno allor, ac a | yn y wlad honno, yna Reuben a 
enwodd y lle El-bethel, oblegid yno | aeth ac “a orweddodd gyd â Bilhah |ven.42. 
yr ymddangosasai Duw iddo ef, pan | gordderch-wraig ei dad; a chlybu ch. 


ífoisai efe o ŵydd ei frawd. 


8 A Pmarw a wnaeth Deborah | oeddynt ddeuddeg. 
23 Meibion Leah ; * Reuben, cyntaf- | *pen.16. 8. 
wyd îs law Bethel, dan dderwen: a | anedig Jacob, a Simeon, a_ Lefi, a M5 


mammaeth Rebeccah ; a hi a gladd- 


galwyd enw honno * Alhon-bacuth. 
9 $ Hefyd i Duw a ymddangosodd 


eilwaith i Jacob, pan ddaeth efe o | jamin. 


un EA ac ai bendithiodd 
ef. 

10 A Duw a ddywedodd wrtho, 
Dy enw di yw Jacob: ni elwir dy 
enw di Jacob mwy, ond “Israel a 
fydd dy enw di: ac efe a alwodd ei 
enw ef Israel. 


ll Hefyd Duw a ddywedodd | dad i Mamre, i Gaer-Arba, hon 4/00 |7pen.12.18 


wrtho, 'Myfi yw Duw Hollalluog: 
cynnydda, ac amlhâ; 
chynnulleidfa cenhedloedd a fydd 
o honot ti; a brenhinoedd a ddaw 
allan o'th lwynau di. 

12 A'r wlad "yr hon a roddais i 
Abraham ac i lsaac, a roddaf i ti, 


ac i'th had ar dy ol di y rhoddaf y | feibion, Esau a Jacob, *a'i claddas- |*re.45.31. 


wlad. 

13 A Duw a esgynodd oddi wrtho 
ef, yn y fan lle y llefarasai efe 
wrtho. 

14 A Jacob 9a osododd golofn yn 
y fan lle yr ymddiddanasai efe âg 
ef, sef colofn faen: ac efe a dywallt- 
odd ami ddïod-offrwm, ac a dyw- 
alltodd olew arni. 

15 A Jacob a alwodd enw y fan 
lle yr ymddiddanodd Duw âg ef, 


8 


m oenedl a | ham ac Isaac. 


Cyn 


16 1 A hwy a aethant ymaith o a 
etto megis 





uo 5 ^ Cylch 
milltir o dir i ddyfod i Ephrath:| 132. 
5 Neu, 

arni wrth esgor. ychynig 


17 A darfu, pan oedd galed armê| is 
wrth esgor, i'r fydwraig ddywedyd 


18 Darfu hefyd, wrth ymadael o'i 


6 Sef, Mab 
fy ngalar. 
T Sef, Mab 
Ui ddeheu- 
law. 
â pen. 48, 7. 
Bethlehem. r Ruth 1.2. 
20 A Jacob a osododd golofn ar 


ei bedd hi: honno 4yw colofn bedd 


19 A 4 Rahel a fu farw, ac a gladd- 


21 Yna Israel a cerddodd, ac a ” 
ledodd ei babell o'r tu hwnt i 
* $ Migdal-Edar. 

22 A phan ydoedd Israel yn trigo 


1. 
Edrych 
2 Sam. 16. 
22. a20, 3. 


Israel Ayn2my. Yna meibion Jacob go. a 30.9 


Judah, ac Issachar, a Zabulon. 
24 Meibion Rahel; Joseph, a Ben- 


25 A meibion Bilhah, llaw-forwyn 
Rahel; Dan, a Naphtali.  . 

26 A meibion Zilpah, llaw-forwyn 
Leah; Gad, ac Aser. Dyma feib- 
ion Jacob, y rhai a anwyd iddo ym 
Mesopotamnia. 

27 $ A Jacob a ddaeth at Isaac ei 


Hebron, lle yr ymdeithiasai Abra- 


28 A dyddiau Isaac oedd gân 
mlynedd a phedwar ugain mlynedd. 

29 Ac Isaac a drengodd, ac a fuj| Il6. 
farw, ac “a gasglwyd at ei bobl, yn |*pen. 1.15. 
hen, ac yn gyflawn o ddyddiau: a'i | ^^^ 


ant ef. 

PENNOD XXXVI. 

2 Tair gwragedd. Esau. 6 Ei symmudiad ef î 
fynydd Seir. 9 Ei feibion. 15 Y duciaid a 
ddaethant o'i feibion ef. 20 Meibion a 
duciaid Seir. 24 Anah yn cael mulod. 91 
Brenhinoedd Edom. 40 Y duciaid a ddaeth- 
ant o Esau. 


DYMA genhedlaethau Esau: 
efe yw Edom. 

2 "Esau a gymmerth ei wragedd |»pen.26.34. 

Adah, merch 


Cylch 
1796. 


c 
* 
—— cc  _ eld prwSLÔÂÊL_ÂÂhP_Dh^___Ô_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__,,__,,,,,,,,,_,31A.1,.,,A_,____________AX_,,,____,,.——HnxW-oW-moWWrmWNKNNN NN 


o ferched Canaan; 
” Bethel. Elon yr Hethiad, ac P Aholibamah, |vaa.25. | 


Cenhedlaethau Esau. 





1740. 


3 Heb. 
€xeidiau. 


“ 13. 6, 


f pen. NS 
a 2S, 4, 


Cyn 
. CRIST 
Cylch 
1760. 
c pen, 28, 9. 
d 1 Chron. 
l, 35, 
Cylch 
& Jos. 242, â, 
I 


3 Heb. 
Edom. 


'h I Chron. 
ll. O, GEG, 


4 Senhi, 
1 Chron. I. 
a6. 


Cylch 
110. 


| — 


merch Anah, merch 
Hefiad ; 

3 “Basemath hefyd, merch Ismael, 
chwaer Nebaioth. 

4 Ac 1Adah a ymddŵg Eliphaz i 
Esau: a Basemath a esgorodd ar 
Reuel. 

5 Aholibamah hefyd a esgorodd 
ar Jeus, a Jalam, a Chorah: dyma 
feibion Esau, y rhai a anwyd iddo 
y'ngwlad Canaan. 

6 Ac Esau a gymmerodd ei wrag- 
edd, a'i feibion; a'i ferched, a holl 
“ddynion ei dŷ, a'i anifeiliaid, a'i 
holl ysgrubliaid, a'i holl gyfoeth a 
gasglasai efe yngwlad Canaan; ac 
a aeth ymaith ì'r wlad, o ŵydd ei 
frawd Jacob. 

7 *Oblegid eu cyfoeth hwynt oedd 
fwy nag y gellynt gyd-drigo : ac fnis 
gallai gwlad eu hymdaith eu cyn- 
nwys hwynt, gan eu hanifeiliaid. 

8 Felly y trigodd Esau ym £myn- 
ydd Seir: Esau yw Edom. 

9 1 A dyma. genhedlaethau Esau 
tad *yr Edomiaid ym mynydd beir. 

10 Dyma enwau meibion Esau: 
h Eliphaz, mab Adah gwraig Esau; 
Reuel, mab Basemath gwraig Esau. 

ll A meibion Eliphaz oedd Te- 
man, Omar, *Sepho, a Gatam, a 
Chenaz. 

12 A Thimna oedd crdderch-wraig 
i Eliphaz, mab Esau, ac a esgorodd 
Amalec i Eliphaz: dyma feibion 
Adah gwraig Esau. 

13 A dyma feibion Reuel; Nahath 
a Zerah, Sammah a Mizzah: y rhai 
hyn oedd feibion Basemath gwraig 
Esau. 

14 1 Hefyd y rhai hyn oedd feib- 
ion Aholibamah merch Anah, merch 
Sibcon, gwraig Esau: a hi a ym- 
ddâg i Esau, Jeus, a Jalam, a 
Chorah. 

15 $ Dyma dduciaid o feibion Fs- 
au; meibion Eliphaz cyntaf-anedig 
Esau, duc Teman, duc Omar, duc 
Sepho, duc Cenaz, 

16 Duc Corah, duc Gatam, duc 
Amalec: dyma y duciaid o Eli- 
phaz, yngwlad Edom: dyma feib- 
ion Adah. 

17 TA dyma feibion Reuel mab 
Esau; duc Nahath, duc Zerah, duc 
Sammah, duc Mizzah : dyma y duc- 
iaid o Reuel, y'ngwiad Edom: dyma 
feibion Basemath gwraig Esau. 


boibeon yr 


18 Dyma hefyd feibion Aholi- | 


bamah gwraig Esau: duc Jeus, 
duc Jalam, duc Corah; dyma y 


99 


GENESIS, XXXVI. 





duciaid o Aholibamah, merch Anah, 
gwraig Esau. 
19 Dyma feibion Esau, (hwn yw 
Edom,) a dyma eu duciaid hwynt. 
20 4 ' Dyma feibion Seir yr Horiad, 


cyfanneddwyr y wlad; Lotan, a 1 


Sobal, a Sibeon, ac Anah, 

21 A Dison, ac Esar, a Disan: a 
dyma dduciaid yr Horiaid, meibion 
Seir, yngwlad Edom. 

22 A meibion Lotan oedd Hori, 
a Hemam: a chwaer Lotan oedd 
Timna. 

23 A dyma feibion Sobal; “Alfan, 
a Manahath, ac Ebal, Sepho, ac 
Onam. 

24 Â dyma feibion Sibeon; Aiah, 
ac Anah : hwn yw Anah a gafodd Fy 
mulod yn yr anialwch wrth borthi 
asynod Sibeon ei dad. 

25 A dyma feibion Anah; Dison, 
ac Aholibamah merch Anah. 

26 Dyma hefyd feibion Dison; 
"Hemdan, ac Esban, ac Ífhran, a 
Cheran. 

27 Dyma feibion Eser; Bilhan, a 
Zeafan, ac * Acan. 

28 Dyma feibion Disan; Us, ac 
Aran. 

29 Dyma dduciaid yr Horiaid; 
duc Lotan, duc Sobal, duc £ibeon, 
duc Anah, 

30 Duc Dison, duc Eser, duc Dis- 
an. Dyma dduciaid yr Horiaid, ym 
mhlith eu duciaid y'ngwlad Seir. 

31 'Dyma hefyd y brenhinoedd 
a. deyrnasasant yngwlad Edom, cyn 
teyrnasu brenhin ar feibion lsrael. 

32 A Bela, mab Beor, a_deyrnas- 
odd yn Edom: ac enw ei ddinas ef 
oedd Dinhabah. 

338 A Bela a fu farw; a Jobab, 
mab Serah o Bosrah, a deyrnasodd 

ei le eí. 

31 Jobab hefyd a fu farw; a 
Husam, o wlad Temani, a deyrnas- 
odd yn ei le ef. 

35 A bu Husam farw; a Hadad, 
mab Bedad, yr hwn a darawodd 
Midian ym maes Moab, a_ deyrnas- 
odd yn ei le ef: ac enw ei ddinas 
ef ocdd Afith. 

36 Marw hefyd a wnaeth Hadad; 
a Samlah, o Masrecah, a_deyrnas- 
odd yn ei le ef. 

37 A bu Samlah farw; a baul, o 


Rehoboth wrth yr afon, a deyrnas- | 


odd yn ei le ef. 

38 A bu Saul farw ; a Baalhanan, 
mab Achbor, a deyrnasodd yn eì 
le ef. 





Duciaid a brenhinoedd Edom. 





9 Homam, 
Chron. 1. 
99, 


6 Alïan, 
1 Chron. 1l, 
40, 


k Edrych 
Lef. Ì9, 19, 


T Amram, 
l Chron. l, 
41. 


8 Jacan, 
1 Chron,l, 
42, 


Cylch 
1780. 


Cylch 
1676. 
1 I Chron, 
1, 43, 


UE —— 


——_—. HA 
Dow freuddwyd Joseph : 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1670. 

9 Hadad, a 


Pod, 
i Chron.l. 
50. 





2 Neu, Alia. 


1729, 


8 nen, 36. 7. 


cb, 11, 9, 


| 2 Heb. 
o amryw 
ddarnau. 


bpen, 49,23, 


| 








9 pen. 42. 6, 
a'e ea eU 


39 A bu Baalhanan, mab Achbor, 
farw ; a * Hadar a deyrnasodd yn ei 
le ef: ac enw ei ddinas ef oedd 
Pau; ac enw ei wraig Mehetabel, 
merch Matred, merch Mezahab. 

40 A dyma enwau y m"duciaid o 
Esau, yn ol eu teuluoedd, wrth eu 


. |trigleoedd, erbyn eu henwau; duc 


Timna, duc * Alfah, duc Jetheth, 

41 Duc Aholibamabh, duc Elah, duc 
Pinon, 

42 Duc Cenaz, duc Teman, duc 
Mibsar, 

43 Duc Magdiel, duc Iram. Dyma 
y duciaid o Edom, yn ol eu preswyl- 
feydd, y'ngwlad eu perchennogaeth: 
dyma Esau, tad * yr Edomiaid, 

PENNOD XXXVII. 
2 Joseph yn cael eî gasâu gan eî frodyr, 5 Ei 
ddau feuddwyd ef. 19Jacob yn ei anfon ef 

i ymweled â'i frodyr. 18 Hwythau yn cyd- 

fwriadu eí ladd ef, 21 Reuben yn eî achub 

ef. 26 Hwynt yn ei werthu ef â'r Ismaeliaid, 

ol Ei dad, wedî eî siommi irwy y siacced 

waedlyd, yn galaru am dano ef. 36 E 

werthu ef â Putiphar yn yr Aipht. 


Fan Jacob yngwlad 
*yymdaith ei dad, y'ngwlad Ca- 
naan. 

2 Dyma genhedlaethau Jacob. 
Joseph, yn fab dwy flwydd ar bym- 
theg, oedd fugail gyd â'i frodyr ar 
y praidd: ar llangc oedd gyd â 
meibion Bilhah, a chyd â meibion 
Zilpah, gwragedd ei dad; a Joseph 
a, Glygodd eu drygair hwynt at eu 
ta 

2 Ac Israel oedd hoffach ganddo 
Joseph nai holl feibion: oblegid 
efe oedd fab ei henaint ef: ac efe 
a wnaeth siacced * fraith iddo ef. 

4 A phan welodd ei frodyr fod eu 
tad yn ei garu ef yn fwy na'i holl 
frodyr, Phwy a'i casasant ef, ac ni 
fedrent ymddiddan âg ef yn hedd- 
ychol. 

5 I A Joseph a freuddwydiodd 
freuddwyd, ac ai mynegodd i'w 
frodyr: a hwy a'i casasant ef etto 
yn ychwaneg. 

6 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Gwrandêwch, attolwg, y breuddwyd 
hwn a freuddwydiais i. 

7 Ac “wele, rhwymo ysgubau yr 


[oeddym ni ynghanol y macs; ac 


wele, fy ysgub i a gyfododd, ac a 
safodd hefyd ; ac wele, eich ysgubau 
chwi a safasant o amgylch, ac a 
ymgrymmasant i'm hysgub i. 

9 A'i frodyr a ddywedasant wrtho, 
Ai gan deyrnasu y teyrnesi arnom 
nif ai gan arglwyddiaethu yr ar- 


GENESIS, XXXVII. 


glwyddiaethi arnom ni? A hwy 
a chwanegasant etto ei gasâu ef, 
oblegid ei freuddwydion, ac obleg- 
1d ei eiriau. 

9 Y Hefyd efe a freuddwydiodd 
etto freuddwyd arall, ac a'i myneg- 
odd i'w frodyr, ac a ddywedodd, 
Wele, brenddwydiais freuddwyd 
etto; ac wele, 4 yr haul, a'r lleuad, 
ar un seren ar ddeg, yn ymgrym- 
mu i mi. 

10 Ac efe a'i mynegodd i'w dad, 
ac i'w frodyr. A'i dad a_ feiodd 
arno, ac a ddywedodd wrtho, Pa 
freuddwyd yw hwn a freuddwyd- 
iaist ti? Ai gan ddyfod y deuwn ni, 
mi, a'th fam, a'th frodyr, ìi ymgrym- 
muilawriti? 

ll eA'i frodyr a_genfigennasant 
wrtho ef; ond ei dad fa ddaliodd 
ar y peth. 

12 4 A'i frodyr a aethant i fugeilia 
praidd eu tad, yn Sichem. 

13 Ac Israel a ddywedodd wrth 
Joseph, Onid yw dy frodyr yn bu- 
geilio yn Sichem*? Tyred, a mi 
a'th anfonaf attynt. Yntau a ddy- 
wedodd wrtho, Wele fi. 

14 A dywedodd wrtho, Dos weith- 
ian, edrych *7a lwyddiant sydd i'th 
frodyr, a. pha lwyddiant sydd i'r 
praidd: a dwg eilchwyl air i mi. 
Felly efe a'i hanfonodd ef o ddyffryn 
Hebron ; ac efe a ddaeth i Sichem, 

15 TA chyfarfu gwr âg ef; ac 
wele efe yn crwydro yn y maes: 
ar gwr a ymofynodd âg ef, gan 
ddywedyd, Pa beth yr wyt ti yn ei 
geisio * 

16 Yntau a ddywedodd, Ceisio fy 
mrodyr yr ydwyf fi; mynega, at- 
tolwg, i mi, pa le y maent hwy yn 
bugeilio * 

17 A'r gwr a ddywedodd, Hwy a 
aethant oddi yma; oblegid mi a'u 
clywais hwy yn dywedyd, Awn i 
Dothan. A Joseph a aeth ar ol 
ei frodyr, ac a'u cafodd hwynt “yn 
Dothan. 

18 Hwythau a'i canfuant ef o bell; 
a chyn ei ddynesu ef attynt, hwy a 
gyd-fwriadasant 4y» ei erbyn ef, i'w 
ladd ef. 

l9 A dywedasant wrth eu gilydd, 
Wele y * breuddwydiwr yn dyfod. 

20 Deuwch gan hynny yn awr, 
a lladdwn ef, a thaflwn ef yn un o'r 
pydewau; a dywedwn, Bwystfil drwg 
a'i bwyttaodd ef: yna y cawn weled 
beth a ddaw o'i frenddwydion ef. 


et frodyr yn et gasâu. 








d pen, 46,29, 


e Act. O, 


fDaAnsu. 
Luc 2, 19, 
ol. 
Cylch 
| WA 


3 Heb, 
hedd wch 
dy /rodyr. 


£2 Bren. 6, | 
Jtak ' 


4 Heb, 
meistr 
breudd- 
wydion. 





21 A “Reuben a glybu, ac a'i Ppen42d2| 





Gwerthu Joseph. 


| 4 Cyn hachubodd ef o'u liaw hwynt; ac 
| a ddywedodd, Na laddwn ef. 

22 Reuben a ddywedodd hefyd 
| wrthynt, Na thywelltwch waed; 
bwriwch ef i'r pydew hwn sydd yn 
yr anialwch, ac nac estynwch law 
arno: fel yr achubai ef o'u llaw 
hwynt, i'w ddwyn eilwaith at eì dad. 
ì 
| 





23 A bu, pan ddacth Joseph at 
ei frodyr, iddynt ddïosg ei siacced 
oddi am Joseph, scf y siacced fraith 
ydoedd am dano ef. 

24 A chymmerasant ef, a_thaflas- 
ant i bydew: a'r pydew oedd wag 

heb ddwfr ynddo. 
| 25 A hwy a eisteddasant 1 fwytta 
bwyd; ac a ddyrchafasant eu llyg- 
aid, ac a edrychasant, ac wele fintai 
o Ismaeliaid yn dyfod o Gilead, yn 
myned i waered i'r Aipht, a'u camel- 
od yn dwyn llysiau, a “balm, a myrr. 

26 A dywedodd Judah wrth ei 
frodyr, Pa lesâd a fydd os lladdwn 
ein brawd, a chelu ei waed ef? 

27 Deuwch, a gwerthwn cf ir 
Ismaeliaid, ac na fydded ein llaw 
ni arno ef; oblegid ein brawd ni 
a'n cnawd ydyw efe. A'i frodyr a 
? gyttunasant. 

28 A phan ddaeth y marchnadwyr 
o Midian heibio, y tynnasant ac y 
cyfodasant Joseph i fynu o'r. pydew, 
ac la werthasant Joseph i'r Ismael- 
iaid er "ugain dam o arian: hwy- 
thau a ddygasant Joseph i'r Aipht. 

29 TA Reuben a ddaeth eilwaith 
at y pydew; ac wele nid ydocdd 
Joseph yn y pydew: ac yntau "a 
rwygodd ei ddillad; 

30 Ac a ddychwelodd at ei frodyr, 
ac a ddywedodd, Y llange nid yw 
accw; a minnau, i ba lo yr âf fi? 

391 A hwy a gymmerasant siacced 
Joseph, ac a laddasant fŷn gafr, ac 
a drochasant y siacced yn y gwaed. 

32 Ac a anfonasant y siacced 
fraith, ac a'i dygasant at eu tad, ac 
a ddywedasant, Hon a gawsom: 
myn wybod yn awr, ai siacced dy 
fab yw hi, ai nad ê. 

33 Yntau ai hadnabu hi, ac a 
ddywedodd, Siacced fy mab yw Jt; 
.|“bwystfil drwg ai bwyttaodd ef: 
can larpio y llarpiwyd Joseph. 

34 A Jacob a rwygodd ei ddillad, ac 
a osododd sachlen am cei lwynau, ac 
a alarodd am ei fab ddyddiau lawer. 

35 A'i holl feibion, a'i holl ferched, 
a godasant i'w gysuro ef; ond efe 
a wrthododd gymmeryd cysur' ac a 
ddywedodd, P Yn ddïau disgynaf yn 






































| i Edrych 
ad. ôS, 36. 





''E Jer. 8, 22. 


| 5 Heb. 
wrandaw- 
san. 





| 


| 
1 Ps,105.17. 
Act. 7. 9, 
| m Edrych 
Matt.21.9, 





| n Job 1, 20, 


P pen,42.38. 
| &44.29,91. 








GENESIS, XXXVIII. 








alarus at fy mab i'r beddrod: a'i 


dad a wylodd am dano ef. 

36 a A'r Midianiaid a'i gwerthasant 
ef i'r Aipht, i Putiphar * tywysog 
Pharaoh, a” distain. 


PENNOD XXXVII. 

1 Judah yn cenhedlu Er, Onan, a Selah, 6 Er 
yn prïodi Tamar. 8 Camwedd Onan. 11 
Tamar yn aros am Selah: 16 yn sïommî 
Judah, 21 ac yn dwyn gefelliaid, Phares 
a Zarah. 

A yn y cyfamser hwnnw, y 

darfu i Judah fyned i waered 
oddi wrth ei frodyr, a throi at wr 

o Adìlam, a'i enw Hirah. 

2 Ac yno y canfu Judah ferch gwr 
o Canaan, a'i enw ef oedd *suah; ac 
a'i cymmerodd hi, ac a aeth atti hi. 

3 A hi a feichiogodd, ac a_ esgor- 
odd ar fab ; ac efe a alwodd ei enw 
ef " Er. 

4A hi a feichiogodd eilwaith, ac 
a esgorodd ar fab; a hi a alwodd 
eì enw ef Onan. 

5 A thrachefn hi a esgorodd ar 
fab, ac a alwodd ei enw ef cbelah. 
Ac yn Cezib yr oedd efe pan esgor- 
odd hi ar hwn. 

6 A Judah a gymmerth wraig i Er 
ei gyntaf-anedig, a'i henw Tamar. 

7 Ac yr oedd Er, cyntaf-anedig 
Judah, yn ddrygionus y'ngolwc yr 
ARGLWYDD; ar ARGLWYDD aì 
lladdodd ef. 

8 A Judah a ddywedodd wrth Onan, 
Dos at *wraig dy frawd, a phrïoda 
hi, a chyfod had i'th frawd. 

9 Ac Onan a wybu nad iddo ei 
hun y byddai yr had: a phan elai 
efe at wraig ei frawd, yna y collai 
efe ei had ar y llawr, rhag rhoddi 
o hono had i'w frawd. 

10 A drygionus oedd yr hyn a 
wnaethai efe yngolwg yr An- 
GLWYDD: am hynny efe a'i lladd- 
odd yntau. 

11 Yna Judah a ddywedodd wrth 
Temar ei waudd, Trig yn weddw 
yn nhŷ dy dad, hyd oni chynnyddo 
fy mab Selah: (oblegid efe a ddy- 
wedodd, Rhag ei farw yntau fel ei 
frodyr.) A 'Thamar a aeth, ac a 
drigodd 4y» nhŷ ei thad. 

12 T Ac wedi llawer o ddyddiau, 
marw a wnaeth merch Suah, gwraig 
Judah: a Judah a gymmerth gysur, 
ac a aeth i fynu i Timnath, at 
gneifwyr ei ddefaid, efe a'i gyfaill 
Hirah yr Adulamiad. 


Drygioni Er ac Onan. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1020. 

9 pen. 39, 1. 


6 swyddog i 
Pharaoh. 





a1 Chron., 
vy 3. 


b Num. 26, 
19. 
Cylch 


|F 


c Num, 26. 
2o, 


d Deut.25.5. 


18 Mynegwyd hefyd i Tamar, gan |?dad yng 


ddywedyd, Wele dy “chwegrwn yn 


nghyf- 
raith, 





Camwedd, Judah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
MD 


3 mewn le 
amlwg. 


Y Ng 


4 ferch yng 
nghyf- 


raith. 


5 o'r ddî- 
adell, 


, 8 Neu, 
| yramlwg. 


T Heb, 
Jod yn 
ddirmyg. 


eì ddefaid. 

14 Hithau a ddïosgodd ddillad ei 
cweddwdod oddi am dani, ac ai 
cuddiodd ei hun â gorchudd, ac 
a ymwisgodd, ac a eisteddodd yn 
nrws *Enaim, yc hwn sydd ar y 
ffordd i Timnath: oblegid gweled 
yr oedd hi fyned Selah yn fawr, ac 
na roddasid hi yn wraig iddo ef. 

15 A Judah a'i canfu hi, ac a dyb- 
iodd mai puttain ydoedd hi; oblegid 
gorchuddio o honi ei hwyneb. 

16 Ac efe a drodd atti hi i'r 
ffordd, ac a ddywedodd, Tyred, at- 
tolwg, gâd ì mi ddyfod attat: (o- 
blegid nid oedd efe yn gwybod mai 
ei *waudd ef ydoedd hi.) Hithau 
a ddywedodd, Beth a roddi i mi, 
os cai ddyfod attaf? 

17 Yntau a ddywedodd, Mi a 
hebryngaî fjn gaîr ^o blŵh y 
praidd. Hithau a ddywedodd, A 
roddi di wystl hyd oni hebryngech 

18 Yntau a ddywedodd, Pa wystl 
a roddaf ìi ti? Hithau a ddywed- 
odd, Dy sêl, ath freichledau, a'th 
ffon sydd yn dy law. Ac efe a'u 
rhoddes iddi, ac a aeth atti; a hi 
a feichiozodd o hono ef. 

19 Yna y cyfododd hi, ac a aeth 
ymaith, ac a ddïosgodd ei gorchudd 
oddi am dani, ac a wisgodd ddillad 
ei gweddwdod. 

20 A Judah a hebryngodd fŷn 
gafr yn llaw yr Adulamiad ei gyfaill, 
1 gymmeryd y gwystl o law y wraig : 
ond ni chafodd Avnnw hi. 

21 Ac efe a ymofynodd â gwŷr y 
fro honno, gan ddywedyd, Pa le y 
mae y buttain honno a ydoedd 
$ Enaim wrth y ffordd? A hwythau 
a ddywedasant, Nid oedd ynia am 
buttain. 

22 Ac efe a ddychwelodd at Judah 
ac a ddywedodd, Ni chefais hi; a 
gwŷr y fro honno hefyd a ddywed- 
asant, Nid oedd yma 4m buttain. 

29 A Judah a ddywedodd, Cym- 
mered iddi hi, rhag i ni “gael cy- 
wilydd: wele, mi a hebryngais y 
mŷn hwn, a thithau ni chefaist hi. 

24 1 Ac ynghylch pen tri mis y 
mynegwyd i Judah, gan ddywedyd, 
Tamar dy waudd di a butteiniodd; 
ac wele, hi a feichiogodd hefyd mewn 
godineb. A dywedodd Judah, Dyg- 
wch hi allan, a llosger hi. 

25 Yna hi, pan ddygwyd hi allan, 
a anfonodd at ei chwegrwn, gan 


| ddywedyd, O'r gwr bïau y rhai hyn 





42 


GENESIS, XXXIX. 
myned i fynu i Timnath,i gneifio | yr ydwyf fi yn feichiog: hefyd hi 


a ddywedodd, Adnebydd, attolwg, CR 


eiddo pwy yw y sêl, a'r breichledau, 
a'r ffon yma. 

26 A Judah a adnabu y pethau 
hynny, ac a ddywedodd, Cyfiawnach 
yw hi na myfi; o herwydd na 
roddais hi i'm mab Selah : ac ni bu 
iddo ef a wnaeth â hi mwy. 

27 «| Ac yn amser ei hesgoredigaeth 
hi, wele efelliaid yn ei chroth hi. 

28 Bu hefyd pan esgorodd hi, ìi un 
roddi allan et law: a'r fydwraìg a 
gymmerth ac a rwymodd am ei law 
ef edau goch, gan ddywedyd, Hwn 
a ddaeth yn gyntaf allan. 

29 A phan dynnodd efe eì law yn 
ei hol, yna wele, ei frawd ef a ddaeth 
allan: a hithau a ddywedodd, * Pa 
fodd y torraist allan? bid y torriad 
hwn arnat ti; am hynny y gaÌwyd 
ei enw ef ?* Phares. 

30 Ac wedi hynny eì frawd ef a 
ddaeth allan, yr hwn yr oedd yr 
edau goch am ei law: a galwyd ei 
enw ef Zarah. 


PENNOD XXXIX. 

1ì Codiad Joseph yn nhŷ Putiphar. JY Ei feistres 
yn eî demtio ef, ac yntau yn eî gwrthwynebu 
hi. 18 Achwyn arno ef ar gam. 19 Ei fwrw 

ef yngharchar; 21 a Duw gyd âg ef yno. 
JOSEPH a ddygwyd i waered 
ir Aipht: a *Putiphar yr 
Aiphtwr, tywysog Pharaoh 4? ddis- 
tain, ai prynodd ef o law yr ls- 
maeliaid, y rhai a'i dygasant ef i 

waered yno. 

2 Ac Pyr oedd yr ARGLWYDD gyd 
â Joseph, ac efe oedd wr llwydd- 
iannus: ac yr oedd efe yn nhŷ ei 
feistr yr Aiphtiad. 

3 A'i feistr a welodd fod yr An- 
GLWYDD gyd âg ef, a bod yr AR- 
GLWYDD yn llwyddo yn ei law ef 
yr hyn oll a wnelai efe. 

4 A Joseph a gafodd ffafr yn ei 
olwg ef, ac a'i gwasanaethodd ef: 
yntau a'i gwnaeth ef yn olygwr ar 
eì dŷ, ac a roddes yr Ayn oll oedd 
eiddo dan ei law ef. 

5 Ac er pan wnaethîi efe ef yn 
olygwr ar ei dŷ, ac ar yr hyn oll 
oedd eiddo, *bu i'r ARGLWYDD 
fendithio tŷ yr Aiphtiad, er mwyn 
Joseph: ac yr oedd bendith yr AR- 
GLWYDD ar yr hyn oll oedd eiddo 
ef, yn y tŷ, ac yn y maes. 

6 Ac efe a adawodd yr hyn oll 
oedd ganddo dan law Joseph ; ac ni 
wyddai oddi wrth ddim a'r a_ oedd 
gyd âg ef, oddi eithr y bwyd yr oedd 








Joseph yn nhŷ Putiphar. 


Cylch 
12 


8 Neu, 
Paham y 
gwnaeth 


Matt, 1, 3, 


Cylch 
1729, 

a pen. 87.36, 
8. 105. 17, 


c pen,30,27, 


Ei feistres yn ei demlio. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1129. 


efe yn ei fwytta: Joseph hefyd oedd 
dêg o bryd, a glân yr olwg. 

7 $ A darfu wedi y pethau hynny, 
ì wraig ei feistr ef ddyrchafu ei 
igolwg ar Joseph, a dywedyd, Gor- 
wedd gyd â mi. 

8 Yntau a wrthododd, ac a ddy- 
wedodd wrth wraig ei feistr, Wele, 
fy meistr ni ŵyr pa beth sydd gyd 
â mi yn y tŷ; rhoddes hefyd yr 
hyn oll sydd eiddo dan fy llaw i. 

9 Nid oes neb fwy yn y tŷ hwn na 
myfi; ac ni waharddodd efe ddim 
rhagof onid tydi; oblegid ei wraig 
ef cyf ti: pa fodd, gan hynny, y 
gallaf wneuthur y mawr-ddrwg hwn, 
a “phechu yn erbyn Duw ! 

10 A bu, fel yr oedd hì yn dywed- 
yd wrth Joseph beunydd, ac yntau 
heb wrandaw arni hi, i orwedd yn 
ei hymyl hi, neu i fod gyd â hi. 

11 A bu, ynghylch yr amser hwnnw, 
i Joseph ddyfod i'r tŷ, i wneuthur 
ei orchwyl; ac nid oedd yr un o 
ddynion y tŷ yno yn tŷ. 

12 Hithau aì daliodd ef erbyn ei 
wisg, gan ddywedyd, Gorweild gyd 
â mn Yntau a adawodd ei wisg 
yn ei llaw hi, ac a ffodd, ac a aeth 
allan. 

13 A phan welodd hi adael o hono 
ef ei wisg yn ei llaw hi,a ffoi o 
hono allan; 

14 Yna hi a alwodd ar ddynion ei 
thŷ, ac a draethodd wrthynt, gan 
ddywedyd, Gwelwch, efe a ddug i 
ni Hebrêwr i'n gwaradwyddo: daeth 
attaf fi 1 orwedd gyd â myfi; min- 
2Heb,/awr.| mau a waeddais â llef “uchel ; 

15 A phan glywodd efe ddyrchaîu 
o honof fi fy llef, a gweiddi; yna 
efe a adawodd ei wisg yn fy ymyl 
i, ac a ffodd, ac a aeth allan. 

16 A hi a osododd ei wisg ef yn 
ei hymyl, hyd oni ddaeth ei feistr 
ef adref. 

l7 A hi a lefarodd wrtho yn y 





d pen, 20, 6. 
ef, 6. 2, 
Ps, ôl, 4. 


modd hwn, gan ddywedyd, Yr He-, 


brêwas, yr hwn a ddygaist i ni, a 
ddaeth attaf ì'm gwaradwyddo ; 

18 Ond pan ddyrchefais fy llef, a 

| gweiddi, yna efe a adawodd ei wisg 
yn fy ymyl, ac a ffodd allan. 

19 A phan glybu ei feisir ef eiriau 
ei wraig, y rhai a lefarodd hi wrtho 
ef, gan ddywedyd, Yn y modd hwn 
y gwnaeth dy was di i mi; yna yr 
ennynedd ei lid ef. 

20 A meistr Joseph a'i cymmerth 

h__| ef, ac *a'i rhoddes yn fy carchardy, 
i.” |yn y lle yr oedd carcharorion y 










GENESIS, XL, 





brenhin yn rhwym. Ac yno y bu 
efe yn y carchardy. 

21 $ Ond yr ARGLWYDD oedd gyd 
â Joseph, ac a ddangosodd iddo ef 
* drugaredd, ac “a roddes ffafr iddo 
y'ngolwg pennaeth y carchardy. 

22 A phennaeth y carchardy a 
roddes dan law Joseph yr holl 
garcharorion y rhai oedd yn y 
carchardy; a pha beth bynnag a 
wnaent yno, efe oedd yn ei wneuthur. 

23 Nid oedd pennaeth y carchardy 
yn edrych am ddim oll a'r a oedd. 
dan ei law ef, am /od yr ARGLWYDD | 
gyd âg ef; ar hyn a wnai efe, yr 
ARGLWYDD oai llwyddai. 


PENNOD XL. 
1 Bwtler a phobydd, Pharaoh y'ngharchar, â 


dan siars Joseph. 5 FHfe yn dehongli eu 

breuddwydion hwy; 20 a'r rhaâ hynny yn 

dyfod i ben yn ol eì ddehongliad ef. 29 

Annïolchgarwch y bwller. 

DARFU wedi y pethau hynny, 

i “drulliad brenhin yr Aipht, 
a'r pobydd, bechu yn erbyn eu har- 
glwydd, brenhin yr Aipht. 

2 A Pharaoh a lidiodd wrth ei 
ddau swyddwr, sef wrth y pen- 
trulliad, ar pen-pobydd: 

3 Ac a'u rhoddes hwynt mewn 
dalfa, yn nhŷ y distain, sef yn y 
carchardy, y lle yr oedd Joseph 
yn rhwym. 

4 A'r distain a wnaeth Joseph yn 
olygwr arnynt hwy; ac efe a'u 
gwasanaethodd hwynt: a buont 
mewn dalfa dros amser. 

5 A breuddwydiasant freuddwyd 
ill] dau, pob un ei freuddwyd ei hun 
yn yr un nos, pob un ar ol dehongl- 
iad ei freuddwyd ei hun, trulliad a 
phobydd brenhin yr Aipht, y rhai 
oedd yn rhwym yn y carchardy. 

6 A'r bore y daeth Joseph attynt, 
ac a edrychodd arnynt; ac wele 
hwynt, yn athrist. 

7 Ac efe a ymofynodd â swyddwyr 
Pharaoh, y rhai oedd gyd âg ef 
mewn dalfa 42 nhŷ ei arglwydd, 
gan ddywedyd, Paham y mae eich 
* wynebau yn ddrwg heddyw ? 

8 A dywedasant wrtho, Breudd- 
wydiasom freuddwyd, ac nid oes aì 
dehonglo. A Joseph a ddywedodd 
wrthynt, “Onid i DDUW y perihyn 
dehongli? mynegwch, attolwg, i mi. 

9 A'r pen-trulliad a fynegodd ei 
freuddwyd i Joseph; ac a ddywed- 
odd wrtho, Yn fy mreuddwyd yr 
oeddwn, ac wele winwydden o'm 
blaen ; 


— — 


Joseph yngharchar. | 





3 Neu 
gared ig- 
rwydd. 

B EX. o. al 

11 


Diar, 16.7. 
Dan, 1, 9, 


Cylch 
1720. 
2 bwtler, 


1718. 


athrist, 


as Edrych 
en, 41,16, 
an, 2, ll, 
28. 


Bwller a phobydd Pharaoh. 


10 Ac yn y winwydden yr oedd 
tair cainge: ac yr oedd hi megis 
yn blaen-darddu; ei blodeuyn a 
dorrasai allan, ei grawn-sypiau hì 
a ddug rawnwin addfed. 

ll Hefyd gyr oedd cwppan Pha- 
raoh yn fy llaw: a chymmerais y 
erawnwin, a gwesgais hwynt i gwp- 
pan Pharaoh ; a rhoddais y cwppan 
yn llaw Pharaoh. 

12 A Joseph a ddywedodd wrtho, 
Dyma ei ddehongliad ef. Tri diwr- 
nod yw y tair caingce. 

13 O fewn fri diwrnod etto Pha- 
raoh Pa *ddyrchafa dy ben di, ac 
a'th rydd di eilwaith yn dy le; a 
rhoddi gwppan Pharaoh yn ei law 
ef, fel y buost arferol yn y cyntaf, 
pan oeddyt drulliad iddo. 

14 Etto *cofia fi gyd â thi, pan fo 
| daioni i ti, a gwna, attolwg, â mi 
| drugaredd, a chofia fi wrth Pharaoh, 
a, dwg fi allan o'r tŷ hwn ; 

15 Oblecid yn lladrad y'm lladrat- 
tâwyd o wlad yr Hebreaid ; ac yma 
hefyd ni wneuthum ddim, fel y 
bwrient 6 y'ngharchar. 

16 Pan welodd y pen-pobydd mai 
da oedd y dehongliad, efe a ddy- 
wedodd wrth Joseph, Minnau hef- 
yd oeddwn yn fy mreuddwyd; ac 
wele, dri chawell “rhwyd-dyllog ar 
fy mhen. 

17 Ac yn y cawell uchaf yr oedd 
peth o bob bwyd Pharaoh o waith 
pobydd; a'r ehediaid yn eu bwyt- 
ta hwynt o'r cawell oddi ar fy 
mhen. 

18 A Joseph a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Dyma ei ddehongliad ef. 
Tri diwrnod yw y tri chawell. 

19 O fewn tri diwrnod etto y 

“cyfri. |"cymmer Pharaoh dy ben di oddi 
arnat, ac a'th groga di ar bren; 











| 5 meddylia 
arnaf fì. 





6 Nen, 
gwynion. 


ar ehediaid a fwyttânt dy gnawd 
di oddi am danat. 

20 4 Ac ar y frydydd dydd yr 
oedd dydd genedigaeth Pharaoh: 
ac efe “a wnaeth wledd i'w holl 
weision : ac efe a * ddyrchafodd ben 
y pen-trulliad a'r pen-pobydd ym 
mysg ei weision. 

21 Ac a osododd y pen-trulliad 
eilwaith yn ei swydd; ac yn- 
tan a roddes y cwppan i law Pha- 
raoh. 

22 A'r pen-pobydd a grogodd efe; 
1] y dehonglasai Joseph iddynt 

wy. 

23 Ond y pen-trulliad nì chofiodd 
Joseph, eithr anghofiodd ef. 


c Marc 6.21, 


8 Neu, 
gyJrŵodd, 


GENESIS, XLL 


Joseph yn dehongl& 


Cyn 
CRIST 
1712. 


PENNOD XLI 


1 Dau freuddwyd Pharaoh. 25 Joseph yn eu 
dehonglŵ hwy: 99 yn rhoddi cynghor â Pha- 
raoh. 99 Codiad Joseph, 50 Mae efe yn 
cenhedlu Manasseh ac Eplrain. ô& Y new- 
yn yn dechreu. 


YS A ym mhen dwy flynedd lawn, 
y bu i Pharaoh freuddwydio ; 
ac wele efe yn sefyll wrth yr afon. 

2 Ac wele, yn esgyn o'r afon, saith o 
wartheg teg yr olwg, a thewion o gig; 
ac mewn gweirglodd-dir y porent. 

3 Wele hefyd, saith o wartheg er- 
aill yn esgyn ar eu hol hwynt o'r 
afon, yn ddrwg yr olwg, ac yn gul- 
ion o gig; a hwy a safasant yn ymyl 
y gwartheg erail/, ar lân yr afon. 

4 A'r gwartheg drwg yr olwg, a 
chulion o gig, a fwyttasant y saith 
gwartheg teg yr olwg, a_ breision. 
Yna y dihunodd Pharaoh. 

5 Ac efe a gysgodd, ac a freudd- 
wydiodd eilwaith: ac wele, saith o 
dywysenau yn tyfu ar un gorsen, o 
rai * breisgion a da. 

6 Wele hefyd, saith o dywysenau 
teneuon, ac wedi deifio gan wynt 
y dwyrain, yn tarddu allan ar eu 
hol hwynt. 

7 A'r tywysenau teneuon a lyngc- 
asant y saith dywysen fraisg a 
llawn. A deffrôdd Pharaoh; ac 
wele breuddwyd oedd. 

8 A'r bore y bu i'w yspryd ef 
gynhyrfu; ac *efe a anfonodd, ac 
a alwodd am hoìl ddewiniaid yr 
Aipht a'i holl ddoethion hi: a Pha- 
raoh a fynecodd iddynt hwy ei 
freuddwydion; ond nid oedd au 
dehonglai hwynt i Pharaoh. 

9 TT. Yna y llefarodd y pen-trulliad 
wrth Pharaoh, gan ddywedyd, Yr 
wyf fi yn cofio fy meiau heddyw. 

10 Llidio a wnaethai Pharaoh wrth 
ei weision; ac efe a'm rhoddes 
mewn carchar 4? nhŷ y distain, 
myfi a'r pen-pobydd. 

li A ni a freuddwydiasom freudd- 
wyd yn yr un nos, mi ac efe: 
breuddwydiasom Pbob un ar ol 
dehongliad ei freuddwyd. 

12 Ac yr oedd yno gyd â nyni|b 
fab ieuangc o Hebread, gwas i'r 
distain; a ni a fynegasom iddo ef: 
yntau “a ddehonglodd i ni ein 
breuddwydion; i bob un yn ol ei 
freuddwyd y dehonglodd efe. 

13 A darfu, fel y dehonglodd i ni, 
felly y bu: rhodd fi eilwaith i'm 
swydd ; ac yntau a grogodd efe. 

14 $ “Pharaoh, gan hynny, a_an- |«Ps105.20. 





2 Heb, 
breision, 


a Dan, 2, 2, 


b pen. 40, 5, 





44 





daw freuddwyd Pharaoh. 


715. 





3 Heb, 
wrandan, 


€ gwywedig. 


e2Bren,S.l, 


fonodd ac a alwodd am Joseph: 
hwythau ar redeg a'i cyrchasant ef 
oTr carchar: yntau a eilliodd eê 
wallt, ac a newidiodd ei ddillad, 
ac a ddaeth at Pharaoh. 

15 A Pharaoh a ddywedodd wrth 
Joseph, Breuddwydiais freuddwyd, 
ac nid oes a'i dehonglo: a myfi a 
clywais ddywedyd am danat ti, y 
medri “ddeall breuddwyd i'w dde- 
hongli. 

16 A Joseph a attebodd Pharaoh, 
can ddywedyd, Nid myfi; Duw a 
ettyb lwyddiant i Pharaoh. 

l7 A Pharaoh a ddywedodd wrth 
Joseph, Wele fi yn fy mreuddwyd 
yn sefyll ar fin yr afon. 

18 Ac wele yn esgyn o'r afon saith o 
wartheg tewion o gig, a theg yr olwg ; 
ac mewn gweirglodd-dir y porent. 

19 Wele hefyd saith o wartheg er- 
aill yn esgyn ar eu hol hwynt, truain, 
a drwg iawn yr olwg, ac yn gulion 
O gig: ni welais rai cynddrwg a 
hwynt yn holl dir yr Aipht. 

20 A'r gwartheg culion a drwg a 
fwyttasant y saith muwch tewion 
cyntaf: 

21 Ac er eu myned i'w boliau, ni 
wyddid iddynt fyned i'w boliau; 
ond yr olwg arnynt oedd ddrwg, 
megis yn y dechreuad. Yna mi a 
ddeffroais. 

22 Gwelais hefyd yn fy mreudd- 
wyd, ac wele saith dywysen lawn a 
theg, yn cyfodi o'r un gorsen. 

23 Ac wele saith o dywys *mân, 
teneuon, wedi deifio gam ddwyrein- 
wynt, yn tyfu ar eu hol hwynt. 

24 A'r tywysenau teneuon a lyngc- 
asant y saith dywysen dda; a mi a 
ddywedais 74m wrth y dewiniaid; 
ond nid oedd a'i dehonglai i mi. 

25 I A dywedodd Joseph wrth Pha- 
raoh, Breuddwyd Pharaoh sydd un: 
yr hyn y mae Duw yn ei wneuthur 
a fynegodd efe i Pharaoh. 

26 Y saith o wartheg teg, saith 
mlynedd ydynt; ar saith dywys- 
en deg, saith mlynedd ydynt: y 
breuddwyd un ww. 

27 Hefyd y saith muwch culion a 
drwg, y rhai oedd yn esgyn ar eu 
hol hwynt, saith mlynedd gdynt; 
ar saith dywysen wag wedi deifio 
gan y dwyrein-wynt, a fyddant 
“saith mlynedd o newyn. 

28 Hyn yw y peth a ddywedais i 
wrth Pharaoh: Yr hyn a wna Duw, 
efe a'i dangosodd ìi Pharaoh. 

29 Wele, y mae saith mlynedd yn 


45 


GENLSIS, ALL 





dyfod o amidra mawr, trwy holl 
wlad yr Aipht. 

30 Ond ar eu hol hwynt y cyfyd 
saith mlynedd o newyn; ac anghofir 
yr holl amlder trwy wlad yr Aipht: 
a'r newyn a ddifetha y wlad. 

91 Ac ni wybyddir odd wrth yr 
amldra yn y wlad, o herwydd y 
newyn hwnnw wedi hynny: oblegid 
$ trwm iawn fydd. 

32 Hefyd am ddyblu y breuddwyd 
i Pharaoh ddwywaith, Aynny a fu 
oblegid êsicrhâu y peth gan DDUW, 
a bod Duw yn brysio i'w wneuthur. 

33 Yn awr, gan hynny, edryched 
Pharaoh am wr deallgar a doeth, a 
gosoded ef ar wlad yr Aipht. 

94 Gwnaed Pharaoh hyn, a_gos- 
oded ' olygwyr ar y wlad, a chym- 
mered bummed ran cnwd gwlad yr 
Aipht dros saith mlynedd yr amldra. 

35 A chasglant holl ymborth y blyn- 
yddoedd daionus sydd ar ddyfod, a 
chasglant ŷd dan law Pharaoh, a 
chadwant ymborth yn y dinasoedd. 

36 A bydded yr ymborth y'nghadw 
i'r wlad dros y saith mlynedd new- 
yn, y rhaì fyddant y'ngwlad yr Aipht, 
ïel na *ddifether y wlad gan y newyn. 

37 Y A'T peth oedd dda y'ngolwg 
Pharaoh, ac y'ngolwg ei holl weision. 

38 A dywedodd Pharaoh wrth ei 
weision, A gaem ni wr fel hwn, fyr 
hwn y mae yspryd Duw ynddo? 

39 Dywedodd Pharaoh hefyd wrth 
Joseph, Gan wneuthur o DpDuw i ti 
wybod hyn oll, nid mor ddeallgar a 
doeth neb a thydi. 

40 “Tydi a fyddi ar fy nhŷ, ac wrth 
dy air di y "llywodraethir fy mhobl 
oll: 4m» y deyrn-gadair yn unig y 
byddaf fwy na thydi. 

41 Yna y dywedodd Pharaoh wrth 
Joseph, Edrych, gosodais di ar holl 
wlad yr Aipht. 

42 A "thynnodd Pharaoh ei fodrwy 
oddi ar ei law, ac a'i rhoddes hi ar 
law Joseph, ac a'i gwisgodd ef mewn 
gwisgoedd “sidan, ac ia osododd 
gadwyn aur am ei wddf ef; 

43 Ac a wnaeth iddo farchogaeth 
yn yr ail cerbyd ocd4 ganddo; a 
llefwyd o'i flaen ef, *Abrec:: felly y 
gosodwyd ef ar holl wlad yr Aipht. 

44 Dywedodd Pharaoh hefyd wrth 
Joseph, Myfi yw Pharaoh, ac hebot 
ti ni chyfyd gwr ei íaw na'i droed, 
trwy holl wlad yr Aipht. 

45 A Pharaoh a alwodd enw Jo- 
seph, Saphnath-Paaneah; ac a rodd- 
es iddo Asnath, merch Potipherah 


Dyrchafiad Joseph. 


Cyn 
CRIST 
M125. 


9 blin, 


6 Neu, 
darparu, 


T swydd- 
ogion. 


8 Neu, 
thorrer 
ymaith. 


f Num. 27, 
8 


Dan. 5.11, 


g Ps, 105, 21. 
Act Y. MU 

9 Heb. 
arfogir, 
neu, cus- 
ana, 


h Est. 2. 10, 
a.2,8. 


2 Neu, lli- 
ain naŷn, 

i Dan, 5.7, 
29, 


9 Sef, 
Plygwch 
v glin, 
neu, Tud 
y breuin, 
pên. 45, 8, 





Geni dau fab i Joseph. 





Cyn 
CRIisT 
1115. 

4 Neu, 
tywysog. 
Cylch 
1715. 





k pen, 46,20. 
a 4S, 5. 


Cylch 
1r 


e $ 
Anghofio. 


6 Sef, 
Ffrwyth- 
lawn. 


1;0s. 


1Ps, 105, 16. 


| * offeiriad On, yn wraig : yna yr aeth 


Joseph allan dros wlad yr Aipht. 

46 Y A Joseph ydoedd feb deng 
miwydd ar hugain pan safodd efe 
ger bron Pharaoh brenhin yr Aipht: 
a Joseph a aeth allan o ŵydd Pha- 
yaoh, ac a dramwyodd trwy holl 
wlad yr Aipht. 

47 A'r ddaear a gnydiodd dros 
saith mlynedd yr amldra yn ddyrn- 
eidiau. 

48 Yntau a gasglodd holl ymborth 
y saith mlynedd a fu y'ngwlad yr 
Aipht, ac a roddes ymborth ìi gadw 
yn y dinasoedd: ymborth y maes yr 
hwn fyddai o amgylch pob dinas, 
a roddes efe i gadw ynddi. 

49 A Joseph a gynhullodd ŷd fel 
tywod y môr, yn dra llïosog, hyd 
oni pheidiodd â'i rifo: oblegid yr 
ydoedd heb rifedi. 

50 Ond cyn dyfod blwyddyn o 
newyn, Fy ganwyd i Joseph ddau 
fab, y rhai a ymddâg Asnath, merch 
Potipherah offeiriad On, iddo ef. 

5l A Joseph a alwodd enw eì 
gyntaf-anedig, Manasseh: Oblegid, 
eb efe, DUW a wnaeth i mi anghofio 
fy llafur oll, a thylwyth fy nhad oll. 

52 Ac efe a alwodd enw y» ail, 
8Ephraim: Oblegid, cb efe, Duw 
a'm ffrwythlonodd ìi y'ngwlad fy 
ngorthrymdor. 

53 1 Darfu y saith mlynedd o aml- 
dra, y rhai a fu yngwlad yr Aipht. 

54 !A'r saith mlynedd newyn a 
ddechreuasant ddyfod, fel y dywed- 
asai Joseph : ac yr oedd newyn yn 
yr holl wledydd; ond yn holl wlad 
yr Aipht yr ydoedd bara. 

55 A phan newynodd holl wlad yr 
Aipht, y bobl a waeddodd ar Pha- 
raoh am fara: a Pharaoh a ddy- 
wedodd wrth yr holl Aiphtiaid, 


| Ewch at Joseph ; yr hyn a ddywedo 


efe wrthych, gwnewch. 

56 Y newyn hefyd ydoedd ar holl 
wyneb y ddaear: a Joseph a agor- 
odd yr holl /eoedd yr ydoedd ŷd 
ynddynt, ac a werthodd i'r Aipht- 
iaid; oblegid y newyn oedd drwm 
y'ngwlad yr Aipht. 

57 A daeth yr holl wledydd i'r 
PM at Joseph i brynu; o her- 
wydd y newyn oedd drwm r 
holl wledydd. — 


PENNOD XLII. 


' |1 Jacob yn anfon eî ddeg mabi'r Aipht i brynu 


jd. G6Joseph yn eu carcharu hwy yn lle i” J 


ysbiwyr: l1$ ac yn eu rhyddhâu hwy, dan 


ammod iddynt ddwyn Benjamin, 21 Ew 


46 


GENESIS, XLII. 


24 Cadw Simeon yn wystl. 25 Hwynt yn 
dychwelyd âg 4d, a'u harian yn eu sachau : 
29 ac yn traethu y newyddion î Jacob. 06 
Jacob yn gwrthod danfon Denjamin. 


AN welodd Jacob fod ŷd yn yr 

Aipht, dywedodd *Jacob wrth 
ei feibion, Paham yr edrychwch ar 
eich gilydd ? 

2 Dywedodd hefyd, Wele, clywais 
fod ŷd yn yr Aipht: ewch i waered 
yno, a phrynwch i nì oddi yno; fel 
y bôm Pfyw, ac na byddom feirw. 

3 A deg brodyr Joseph ae aethant 
i waered, I brynu ŷd, i'r Aipht. 

4 Ond ni ollyngai Jacob Benja- 
min, brawd Joseph, gyd â'i frodyr: 
oblegid efe a ddywedodd, Rhag 
digwydd niwed iddo ef. : 

5 A meibion Israel a ddaethant i 
brynu ym mhlith y rhai oedd yn 


dyfod; oblegid yr ydoedd y newyn, 


y' ngwlad Canaan. 

6 A Joseph oedd lywydd ar y 
wlad, ac oedd ei hun yn gwerthu i 
holl bobl y wlad: a brodyr Joseph 
a ddaethant, ac *a ymgrymmasant i 
lawr iddo ef ar ew hwynebau. 

7 A Joseph a ganfu ei frodyr, ac 
a'u hadnabu hwynt, ac a_ymddi- 
eithrodd iddynt hwy, ac a lefarodd 
wrthynt *yn arw, ac a ddywedodd 
wrthynt, O ba le y daethoch? 
Hwythau a attebasant, O wlad Ca- 
naan, i brynu lluniaeth. 

8 A Joseph oedd yn adnabod eì 
frodyr; ond nid oeddynt hwy yn 
ei adnabod ef. 

9 A Joseph 4a gofiodd ei freudd- 
wydion a freuddwydiasai efe am 
danynt hwy ; ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Ysbïwyr ydych chwi; i edrych 
noethder y wlad y daethoch. 

10 Hwythau a ddywedasant wrtho 
ef, Nag ê, fy arglwydd; ond dy 
weision a ddaethant i brynu llun- 
iaeth. 

11 Nyni oll ydym feibion un gwr: 
gwŷr cywìr ydym ni; nid yw dy 
weision di ysbïwyr. 

12 Yntau a ddywedodd wrthynt 
hwy, Nag ê; onid ìi edrych noeth- 
der y wlad y daethoch. 

13 Hwythau a ddywedasant, Dy 
weision di oedd ddeuddeng mrodyr, 
meibion un gwr y'ngwlad Canaan: 
ac wele, y mae yr ieuangaf heddyw 
gyd â'n tad ni, ar llall “nid yw 


yw. 
14 A Joseph a ddywedodd wrth- 
ynt, Dyma yr hyn a adroddais wrth- 


cydwybod yn eu cyhuddo hwy o achos Joseph. 


Brodyr Joseph 


Cyn 
CRIST 
1707. 


a Act. 7. 12, 


b pen. 42. 8. 
Ps.118.17, 
Es.383, 1. 


c pen, 37. 7. 


2 Heb, 
galed. 


d pen, 31.5. 


e Galar.5.7, 
Edrych 
pen, 44, 20, 


yn dyfod ŵr Aipht ; 


Cyn 
cRTe6T Ych, 


1707. 
f Edrych 


gan ddywedyd, Ysbïwyr ydych 
chwi. 
15 Wrth hyn y'ch profir: fMyn 


1ml2| einioes Pharaoh, mi4 ewch allan 


3 chadiwver 
chwithau 


yn 
arch 


4 Heb. 
casglodd, 


E£ Neh, 5.15. 


_*pen.37.21. 


drwy gyf- 


5 ei fod yn 
siarad 
ieuhydd, 


k Edrych 
pen, 43, 21, 





oddi yma, onid trwy ddyfod o'ch 
brawd ieuangaf yma. 

16 Hebryngwch un o honoch ìi 
gyrchu eich brawd, a *rhwymer 
chwithau; fel y profer eich geir- 
iau chwi, 4 oes gwirionedd ynoch: 
oblegid”onid ê, myn einioes Pha- 
raoh, ysbïwyr yn ddïau ydych chwi. 

17 Ac efe a'u *rhoddodd hwynt i 
gyd yngharchar dridiau. 

18 Ac ar y trydydd dydd y dy- 
wedodd Joseph wrthynt, Gwnewch 
hyn, fel y byddoch fyw : “ ofni Duw 
yr wyf fi. 

19 Os gwŷr cywir ydych chwi, 
rhwymer un o'ch brodyr chwi yn 
eich carchardy: ac ewch chwithau, 
dygwch ŷd ?^ag newyn ich ty- 
lwyth. 

20 A_^ dygwch eich brawd ieuangaf 


attaf fi: felly y cywirir eich geir- 


iau chwi, ac ni byddwch feirw. 
Hwythau a wnaethant felly. 

91 4 Ac a ddywedasant wrth eu 
gilydd, Dïau bechu o honom yn er- 
byn ein brawd; oblegid gweled a 
wnaethom gyfyngdra ei enaid ef, 
pan ymbiliodd efe â ni, ac ni wran- 
dawsom ef: am hynny y daeth y 
cyfyngdra hwn arnom ni, 

22 A Reuben a'u hattebodd hwynt, 
gan ddywedyd, !Oni ddywedais i 
wrthych, gan ddywedyd, Na phech- 
wch yn erbyn yr herlod; ac ni 
wrandawech chwi? wele am hynny 
ynte y gofynir ei waed ef. 

23 Ac nis gwyddynt hwy fod Jo- 
seph yn eu deall ; am * /od cyfieith- 
ydd rhyngddynt. 

24 Yntau a drodd oddi wrthynt, 
ac a wylodd ; ac a ddaeth eilchwyl 
attynt, ac a lefarodd wrthynt hwy, 
ac a gymmerth o'u mysg hwynt 
Simeon, ac a1 rhwymodd ef o flaen 
eu llygaid hwynt. 

25 4 Joseph hefyd a orchymynodd 
lenwi eu sachau hwynt o ŷd, a 
rhoddi drachefn arian pob un o 
honynt yn ei sach, a rhoddi bwyd 
iddynt ì'w fwytta ar y ffordd: ac 
felly y gwnaeth iddynt hwy. 

26 Hwythau a gyfodasant eu hŷd 
ar eu hasynod, ac a aethant oddi yno. 

27 Ac “un a agorodd ei sach, ar 
fedr rhoddi ebran i'w asyn yn y 
lletty; ac a ganfu ei arian; canys 
wele hwynt y ngenau ei ffettan ef. 


47 


GENESIS, XLII. 








28 Ac a ddywedodd wrth ei frod- 
yr, Rhoddwyd adref fy arian; ac 
wele Awynt hefyd yn fy ffettan: 
yna y digalonnasant hwy, ac a ofn- 
asant, gan ddywedyd wrth eu gil- 
yn Paham y gwnaeth Duw i ni 

n 


29 4 A hwy a ddaethant at Jacob 
eu fad i wlad Canaan; ac a fyneg- 
asant iddo ef eu holl ddamweiniau, 
gan ddywedyd, 

30 Dywedodd y gwr oedd ar- 
glwydd y wlad yn êarw wrthym ni, 
ac an cymmerth ni fel ysbïwyr y 
wlad. 

31 Ninnau a ddywedasom wrtho 
ef, Gwŷr cywir ydym ni; nid ysbi- 

d 


wyr yaym. 

392 Deuddeg o frodyr oeddym ni, 
meibion ein tad ni: un nid yv fyw, 
ac y mae yr ieuangaf heddyw gyd 
â'n tad ni y'ngwlad Canaan. 

39 A dywedodd y gwr oedd ar- 
glwydd y wlad wrthym ni, Wrth 
hyn y caf wybod mai cywir ydych 
chwi; gadêwch gyd â myfi un o'ch 
brodyr, a. chymmerwch luniaeth 
4 dorrŵ newyn eich teuluoedd, ac 
ewch ymaith. 

394 A dygwch eich brawd ieuangaf 
attaf fì, fel y zgwybyddwyf nad ysbi- 
wyr ydych chwi, ond eich bod yn 
gywir: 47a y rhoddaf eich brawd ìi 
chwi, a chewch farchnatta yn y wlad. 

35 4 Fel yr oeddynt hwy yn tyw- 
allt eu sachau, yna welê godaid 
arian pob un yn ei sach: a phan 
welsant y codau arian, hwynt-hwy 
a'u tad, ofni a wnaethant. 

36 A Jacob, eu tad hwynt, a ddy- 
wedodd wrthynt hwy, Diblantasoch 
fi: Joseph nid yv fyw, a. Simeon 
yntau nid yw fyw, a. Benjamin a 
ddygech ymaith; yn fy erbyn i y 
mae hyn oll. 

37 A dywedodd Reuben wrth ei 
dad, gan ddywedyd, Lladd fy nau 
fab 2, oni ddygaf ef drachefn attat 
ti: dyro ef llaw i, a mi a'ì 
dygaf ef attat ti eilwaith. 

98 Yntau a ddywedodd, Nid â fy 
mab i waered gyd â chwi: oblegid 
bu farw ei frawd, ac yntau a adawyd 
ei hunan: 'pe digwyddai iddo ef 
niwed ar y ffordd yr ewch ar hyd- 


ac yn dychwelyd. 





6 Heb, 
galed. 


1 pen. 44, 29. 


mpen.97.30, 


ddi, yna chwi “a barech i'm penwyn- | npen3r. 


ni ddisgyn i'r bedd mewn tristwch. 


PENNOD XLIII. 
1 Jacob yn flŵn ganddo ollwng Benjamin. 15 
Joseph yn croesawu eî frodyr. ôl Yn 
gwneuthur iddynt wledd. 








Jacob yn gollwng Benjamin. 


Cyn 
CRIST 
1107. 





b pen. 44, 22, 


&pen.42.20. 
44.20. 


A_ newyn oedd drwm yn y wlad. 

9 A bu, wedi iddynt fwytta yr 
ŷd a ddygasent o'r Aipht, ddywedyd 
o'u tad wrthynt hwy, Ewch eilwaith, 
prynwch i ni ychydig luniaeth. 

3 A Judah a attebodd, gan ddy- 
wedyd, Gan rybuddio y rhybudd- 
iodd y gwr nyni, gan ddywedyd, 
Nac edrychwch gym fy wyneb, oni 
bydd eich *brawd gyd âchwì. 

4 Os anfoni ein brawd gyd â ni, nì 
2 awn i waered, ac a brynwn ì tl 
luniaeth. 

5 Ond os ti nid anfoni, nid awn 1 
waered; oblegid y gwr a ddywed- 
odd wrthym ni, Nac edrychwch yn 
fy wyneb, oni bydd eich brawd gyd 
â chwi. 

6 Ac Israel a ddywedodd, Paham 
y drycasoch fi, gan fynegi ìr gwr 
fod i chwi etto frawd € 

7 Hwythau a ddywedasant, Gan 
ymofyn yr ymofynodd y gwr am 
danom ni, ac am ein cenedl, gan 
ddywedyd, Ai byw eich tad chwi 
ctto? Oes frawd ara i chwi? 
Ninnau a ddywedasom wrtho ef 
ar ol y geiriau hynny: a allem ni 
can wybod wybod y dywedai efe, 
Dygwch eich brawd i waered? 

8 Judah a ddywedodd hefyd wrth 
ci dad Israel, Gollwng y bachgen 
gyd â mi, ninnau a gyfodwn ac a 
awn ymaith ; fel y byddom byw, ac 


na byddom feirw, nyni, a thithau, 


an plant hefyd. 

9 Myfi a fechnïaf am dano ef; om 
llaw i y gofyni ef: Ponis dygaf eí 
attat ti, ai osod ef ger dy fron di, 
yna y byddaf euog o faiith erbyn 
byth. 

10 Canys pe na buasem hwyr- 
frydig, daethem eilchwyl yma ddwy 
waith bellacb. 

11 Ac israel eu tad a ddywedodd 
wrthynt, Os rhaid yn awr felly, 
cwnewch hyn ; cymmerwch o ddew- 
is ffrwythau y wlad yn eich llestri, 
a dygwch yn anrheg i'r gwr, ychyd- 
ig falm, ac ychydig fêl, llysiau, a 
myrr, cnau, ac almonau. 

12 Cymmerwch hefyd ddau cym- 
maint o arian gyd â chwi; a dygwch 
eilwaith gyd â chwi yr arian a rodd- 
wyd drachefn y'ngenau eich sachau: 
ond odid amryfusedd /w hynny. 

13 Hefyd cymmerwch eich brawd, 
a chyfodwch, ewch eilwaith at y gwr. 

14 A Duw Hollalluog a roddo i 
chwi drugaredd ger bron y gwr, 
fel y gollyngo i chwi eich brawd 


GENESIS, XLIII. 


arall, a Benjamin : “minnau fel y'm 
diblantwyd, a ddiblentir. 


anrheg honno, a chymmerasant ar- 
ian yn ddwbl yn eu llaw, a Benja- 
min Acfyd; a chyfodasant, ac a 
aethant i waered i'r Aipht, a safas- 
ant ger bron Joseph. 

16 A Joseph a ganfu Benjamin gyd 
â hwynt; ac a ddywedodd wrth yr 
hwn oedd olygwr ar ei dŷ, Dwg y 
gwŷr hyn i'r tŷ, a lladd laddfa, ac 
erlwya : oblegid y gwŷr a gânt fwyt- 
ta gyd â myfi ar hanner dydd. 

17 A'r gwr a wnaeth fel y dywed- 
odd Joseph: a'r gwr a ddug y dyn- 
ion i dŷ Joseph. 

18 A'r gwŷr a ofnasant, pan ddyg- 
pwyd hwynt i dŷ Joseph; ac a 
ddywedasant, Oblegid yr arian a 
roddwyd eilwaith yn ein sachau ni 
yr amser cyntaf, y dygpwyd nyni i 
mewn; i *fwrw hyn arnom ni, ac i 
ruthro i ni, ac i'm cymmeryd ni yn 
gaethion, a'n hasynod hefyd. 

19 A hwy a nesasant at y gwr 
oedd olygwr ar dŷ Joseph, ac a lef- 
arasant wrtho, wrth ddrws y tŷ, 

20 Ac a ddywedasant, Fy ar- 
glwydd, “gan ddisgyn y disgynasom 
yr amser cyntaf i brynu lluniaeth. 

91 A *bu, pan ddaethom i'r lletty, 
ac agoryd cin sachau, yna weie arian 
pob un y'ngenau ei sach ; ein harian 
ni, medda/, yn ei bwys: ond ni a'i 
dygasom eilwaith yn ein llaw. 

22 Dygasom hefyd arian arall i 
waered yn ein llaw, i brynu llun- 
iaeth : nis gwyddom pwy a osododd 
ein harian ni yn ein ffettanau. 

23 Yntau a ddywedodd, Heddwch 
i chwi; nac ofnwch: 
chwi, a Duw eich tad, a roddes i 
chwi drysor yn eich sachau; * daeth 
cich arian chwi attaf fi. Ac efe a 
ddug Simeon allan attynt hwy. 

24 A'r gwr a ddug y dynion i dŷ 
Joseph, ac a * roddes ddwfr, a hwy a 
olchasant eu traed ; ac efe a roddes 
ebran i'w hasynod hwynt. 

25 Hwythau a barottoisant eu han- 
rheg erbyn dyfod Joseph ar hanner 
dydd: oblegid clywsent mai yno y 
bwyttâent fara. 

26 Pan ddaeth Joseph i'r tŷ, 
hwythau a ddygasant iddo ef yr 
anrheg oedd ganddynt i'r tŷ, ac 'a 
ymgrymmasant iddo ef hyd lawr. 


yn 
CRIST 
1707. 
15 $ A'r gwŷr a gymmerasant yr|, 


Joseph yn croesawu ce frodyr. 





Edrych 
Est. 4. 16. 


9 giniawa, 


c p.n, 42. 2, 





d pen. 42, 
27, 0. 


AC Mr nU rW —— 


eich DuUwl: 


5 mi cefais 
i eich arian, 


e pen. IS, â, 


a4, 32. 


£ pe Ol ds 


6 Heb, 
heddwch. 


27 Yntau a ofynodd iddynt am eu |r me 


6hiechyd, ac a ddywedodd, "Ai iach 
yr hen wr eich tad chwi, “yr hwn y 


es 

wchir. 

&pen. 42, 
1, LU 





43 


41 Heb, 
ymdreig?o. 


Dyfois Joseph 








soniasoch dm dano? ai byw efe 
etto? 

28 Hwythau a ddywedasant, Iach 
yw dy was, ein tad ni; byw yw efe 
etto. Yna yr ymgrymmasant, ac yr 
ymostyngasant. 

29 Yntau a ddyrchafodd ei lygaid, 
ac a ganfu ei frawd Benjamin, mab 
ei fam ei hun ; ac a ddywedodd, Ai 
dyma eich brawd ieuangaf chwi, 
Ram yr hwn y dywedasoch wrthyf 
fi? Yna y dywedodd, Duw a roddo 
ras i ti, fy mab. 

30 A Joseph a frysiodd, (oblegid 
cynnesasai ei ymysgaroedd ef tu ag 
at ei frawd,) ac a geisiodd ei wylo; 
ac a aeth i mewn i'r ystafell, ac a 
wylodd yno. 

31 Gwedi hynny e/e a olchodd ei 
wyneb, ac a ddaeth allan, ac a ym- 
attaliodd, ac a ddywedodd, Gosod- 
wch fara. 

32 Hwythau a osodasant fwyd 
iddo ef wrtho ei hun, ac iddynt 
hwy wrthynt eu hun, ac i'r Aipht- 
iaid y rhai oedd yn bwytta gyd âg 
ef wrthynt eu hunain: oblegid ni 
allai yr Aipbtiaid fwytta bara gyd 
âr Hebreaid; o herwydd 'ffieidd- 
dra oedd hynny gan yr Aiphtiaid. 

33 Yna yr eisteddasant ger ei fron 
ef, y cyntaf-anedig yn ol ei gyntaf- 
enedigaeth, a'r ieuangaf yn ol ei 


ieuengctid: a rhyfeddodd y gwŷr. 


bob un wrth eu gilydd. 

94 Yntau a gymmerodd seigiau 
oddi ger eì fron ei hun iddynt hwy: 
a mwy ydoedd saig Benjamin o bìm 
rhan na seigiau yr un o honynt oll. 
Felly yr yfasant ac $Fy gwleddasant 
gyd âg ef. 

PENNOD XLIV. 
1 Dyfais Joseph i atlal eî frodyr. 14 Ufudd 
ddeisyfiad Judah at Joseph. 

C efe a orchymynodd i'r hwn 
oedd olygwr ar ei dŷ ef, gan 
ddywedyd, Llanw sachau y gwŷr o 
fwyd, cymmaint ag a allant ei ddwyn, 
a dod arian pob un y'ngenau ei sach. 

2 A dod fy nghwppan fy hun, sef 
y cwppan arian, yngenau sach yr 
ieuangaf, gyd âg arian ei ŷd ef. Yn- 
tau a wnaeth yn ol gair Joseph, yr 
hwn a ddywedasai efe. 

3 Y bore a oleuodd, ar gwŷr a 
ollyngwyd ymaith, hwynt au has- 

od 


4 Hwythau a aethant allan o'r 
ddinas. Ac nid aethant neppell, 
pan ddywedodd Joseph wrth yr 
hwn oedd olygwr ar ei dŷ, Cyfod, a 


49 


GENESIS, XLIV. 


dilyn ar ol y gwŷr: a phan oddiw- 
eddech hwynt, dywed wrthynt, Pa- 
ham y talasoch ddrwg am dda? 

5 Onid dyma y cwppan yr yfai fy 
arglwydd ynddo, ac yr arferai ddew- 
iniaeth wrtho? Drwg y gwnaethoch 
yr hyn a wnaethoch. 

6 1 Yntau au goddiweddodd 
hwynt, ac a ddywedodd y geiriau 
hynny wrthynt hwy. 

7 Y rhai a ddywedasant wrtho yn- 
tau, Paham y dywed fy arglwydd y 
cyfryw eiriau? na atto Duw i'th 
weision di wneuthur y cyfryw beth. 

8 Wele, nì a ddygasom attat ti 
eilwaith o wlad Canaan yr arian a 
gawsom yngenau ein sachau; pa 
fodd gan hynny y lladrattâem ni 
arian neu aur o dŷ dy arglwydd di? 

9 Yr hwn o'th weision di y ceffir 
y cwppamn gyd âg ef, *bydded hwnnw 
farw; a ninnau hefyd a fyddwn 
gaeth-weision i'm harglwydd. 

10 Yntau a ddywedodd, Bydded 
yn awr fel y dywedasoch chwi: yr 
hwn y cefîìr 14 cwppan gyd âg ef a 
fydd was i mi, a chwithau a fydd- 
wch ddïeuog. 

ll Hwythau a frysiasant, ac a 
ddisgynasant bob un ei sach i lawr, 
ac a agorasant bawb ei ffettan. 

12 Yntau a chwiliodd; ar yr hynaf 
y dechreuodd, ac ar yr ieuangaf y 
diweddodd: ar cwppan a gafwyd 
yn sach Benjamin. 

13 Yna y rhwygasant eu dillad, ac 
a bynniasant bawb ar ei asyn, ac a 
ddychwelasant i'r ddinas. 

l4 TA daeth Judah ai frodyr i 
dŷ Joseph, ac efe etto yno; ac a|' 
syrthiasant i lawr ger ci fron ef. 

15 A dywedodd Joseph wrthynt, 
Pa waith yw hwn a wnaethoch 
chwi? oni wyddech chwi y medr 
gwr fel myfi ddewiniaeth ? 

16 A dywedodd Judah, Pa beth a 
ddywedwn wrth fy arglwydd? pa 
beth a lefarwn? pa fodd yr ym- 
gyfiawnhâwn? cafodd Duw allan 
anwiredd dy weision: wele ni yn 
weision i'm harglwydd, ïe nyni, a'r 
hwn y cafwyd y cwppan gyd âg ef 


hefyd. 


17 Yntau a ddywedodd, Na atto 
DUW i mi wneuthur hyn: y gwr 
y cafwyd y cwppan yn eì law, efe 
fydd was i mi; ewch chwithau i 
fynu, mewn heddwch, at eich tad. 

18 1 Yna yr aeth Judah atto ef, 
ac a ddywedodd, Fy arglwydd, caff- 
ed, attolwg, dy was ddywedyd gair 





ô atal es frodyr. 





Ufudd ddeisyfiad Judah. GENESIS, XLV. Joseph ymn ei hysbysu ei hun. 





Cyn. |ynghlustiau fy arglwydd, ac na | was I'm harglwydd ; ac aed y llange] _ Oyn 
ORIST ennyned dy lid wrth dy was: o |i fynu gyd âi frodyr: 1707. 
herwydd yr wyt tì megis Pharach. 34 Oblegid pa fodd yr âf i fynu 

19 Fy arglwydd a ymofynodd â'i | at fy nhad, a'r llangc heb od gyd 
weision, gan ddywedyd, A oes i|â mi? rhag i mi weled y goíid a 
chwi dad, neu frawd ? € gaiff fy nhad. 

20 Ninnau a ddywedasom wrth fy 
Ea a AU YM En 1 Joseph yn " Fr N - a Te o yn 
bychan u'i tawd, a fn farw, ac efe |. mdd nd cenaieb Di 
a adawyd ei hunan o'i fam ef; ai pelh. 21 Joseph yn gosod allan ei frodyr ŵr 








dad sydd hoff ganddo ef. daith, ac yn eu hannog hwynt î fod yn gyltŵn. 

9] Tithau a ddywedaist wrth dy 25 J acob yn ymlawenychu wrth y newyddion. 

bpen.42.15.| weision, P Dygwch ef i waered attaf NA Joseph ni allodd ymattal 
íi, fel y gosodwyf fy llygaid arno. ger bron y rhai oll oedd yn 


29 A ni a ddywedasom wrth fy | sefyll gyd âg ef: ac efe a lefodd, 
arglwydd, Y llangc nì ddichon ym- | Perwch allan bawb oddi wrthyf. 
adael â'i dad: oblegid os ymedy efe | Yna nid arhosodd neb gyd âg ef, 
â'i dad, marw fydd ei dad. pan ymgydnabu Joseph âi frodyr. 
93 'Tithau a ddywedaist wrth dy | 2 Ac efe a gododd ei lef mewn 
< pen. 48 weision, “Oni ddaw eich brawd ieu- | wylofain: a chlybu yr Aiphtiaid, a 
pp 'angaf i waered gyd â chwi, nac | chlybu tŷ Pharaoh. 
edrychwch yn fy wyneb mwy. 3 A Joseph a ddywedodd wrth ei 
24 Bu hefyd, wedi ein myned ni i | frodyr, “Myfi yw Joseph: aì byw fy |*^<t 7.15. 
fynu at dy was fy nhad, mynegasom | nhad etto? A'i frodyr ni fedrent 
iddo ef eiriau fy arglwydd. atteb iddo; oblegid brawychasent 
cpmd&e| OB A 9dywedodd ein tad, Ewch | ger ei fron ef. 
eilwaith, prynwch i ni ychydig lun- | 4 Joseph hcfyd a ddywedodd wrth 
iaeth. eì frodyr, Dyneswch, attolwg, attaf 
26 Dywedasom ninnau, Nis gallwn | fi. Hwythau a ddynesasant. Yntau 
fyned I waered: os bydd ein brawd |! a ddywedodd, Myfi yw Joseph eich 
ieuangaf gyd â ni, nyni a awn i | brawd chwi, Pyr hwn a werthasooch | pen-37.28. 
waered; oblecid ni allwn edrych | i'r Aipht. 
yn wyneb y gwr, oni bydd ein| 5 Weithian gan hynny na thrist- 
brawd ieuangaf gyd â ni. êwch, ac na *ddigiwch wrthych eich |* Heb. 
97 A dywedodd dy was fy nhad | hunain, am werthu o honoch fyfi| 4gmeich 
epen.46.19. wrthym ni, Chwi a wyddoch *mai 


yma; “oblegid i achub einioes yr | 5.2. 
dau a blantodd fy ngwraig i mi; hebryngodd Duw fyfi o'ch blaen| ig P*!& 
| 28 Ac un a aeth allan oddi wrthyf | chwi. Eu 
Tpen. 97.33. fi; minnau a ddywedais,'Yn ddïau | 6 Oblegid dyma ddwy flynedd o'r| I. 
gan larpio y llarpiwyd ef; ac nis | newyn o fewn y wlad: ac fe a fydd | yie. 
gwelais ef hyd yn hyn: et&o bìm mlynedd, y rhaì a fydd 
29 Os cymmerwch hefyd hwn ym- | heb nac âr na medi. 
*yen.42.88. aith o'm golwg, a digwyddo “niwed | 7 A Duw a'm hebryngodd i o'ch 
iddo ef; yna y gwnewch i'm pen- | blaen chwi, i *gadw i chwi hiliog- |5H&b e4. 
llwydni ddisgyn mewn gofid i fedd. | aeth yn y wlad, ac i beri bywyd i 
90 Bellach gan hynny, pan ddel- | chwi, trwy fawr ymwared. 
wyf at dy was fy nhad, heb fod y | 8 Ac yr awr hon nid chwi a'm 
o: llangc gyd âni; (gan fod "ei hoedl | hebryngodd i yma, ond Duw: ac 
cf ynglŷn wrth eì hoedl yntau ;) efe a'm gwnaeth i yn dad i Pharaoh, 
91 Yna pan welo efe na ddaeth y | ac yn arglwydd ar ei holl dŷ ef, ac 
llangc, marw fydd efe; ath weision | yn llywydd ar holl wlad yr Aipht, 
a barant i benwynnedd dy was ein | 9 Brysiwch, ac ewch i fynu at fy 
fad ni ddisgyn mewn gofid i fedd. nhad, a dywedwch wrtho, Fel hyn y 
32 Oblegid dy was a_aeth yn | dywed dy fabJoseph: Duw a'm gos- 
íeichiau am y llangc i'm tad, gan | ododdiynarglwyddar yr holl Aipht: 
ipen.45.9. ddlywedyd, 'Onis dygaf ef attat ti, | tyred i waered attaf; nac oeda: 
yna byddaf euog o fai yn erbyn fy |. 10 A chei drigo y'newlad Gosen, a | 4 pen. 47. 1. 
nhad byth. - bod yn agos attaf fi, ti a'th feibion, a 
99 Gan hynny weithian, attolwg, | meibion dy feibion, a'th ddefaid, a'th 
arhosed dy was dros y llangc, yn | wartheg, a'r hyn oll sydd gennyt : 


ÔD 





FF —— O UMBHR HO O MEH EFE EFFEF——EEEEHFDEIFNDDDEDENFFEFDEDDDDDDDDDED DD EDDDDDDEDDDSDC—E ED DDDDDDDDDDDDFDDFFDDDDDDDDDDD—— 












LLLUEBENF Ed Ha I II” YI Y A A YL y yn md CSS ET AT L.G A a RG RA LA I WI I IN 











Joseph yn anfon am ei dad. 


1706. 


eA-t. 7.14, 


f pen. 27. 28, 


4 Heb, 
genau. 


5 Heb, 
cludo. 


— sd —— 


ll Ac yno y'th borthaf, (oblegid 
pìîm mlynedd o'r newyn a fydd 
etto ;) rhag dy fyned mewn tlodi, £i, 
a'th deulu, a'r hyn oll sydd gennyt. 

l2 Ac wele eich llygaid chwi, a 
llygaid fy mrawd Benjamin yn gwel- 
ed, mai fy ngenau i sydd yn ym- 
adrodd wrthych. 

13 Mynegwch hefyd i'm tad fy holl 
anrhydedd i yn yr Aipht, a'r hyn 
oll a welsoch; brysiwch hefyd, a 
“ dygwch fy nhad i waered yma. 

]4 Ac efe a syrthiodd ar wddf ei 
frawd Benjamin, ac a wylodd; Benja- 
min hefyd a wylodd ar ei wddf yntau. 

15 Ac efe a gusanodd ci holl frodyr, 
ac a wylodd arnynt: ac ar ol hynny 
ei frodyr a ymddiddanasant âg ef. 


16 Y A'r gair a ddaeth i dŷ Pha-_ 


raoh, gan ddywedyd, Brodyr Joseph 
a ddaethant: a da oedd Ag» y'ngol- 
wg Pharaoh, ac y'ngolwg ei weision. 

17 A Pharaoh a ddywedodd wrth 
Joseph, Dywed wrth dy frodyr, 
Gwnewch hyn; Llwythwch eich ys- 
grubliaid, a cherddwch, ac ewch i 
wlad Canaan; 

18 A chymmerwch eich tad, a'ch 
teuluoedd, a deuwch attaf fi: a 
rhoddaf i chwi ddaioni gwlad yr 
Aipht, a chewch fwytta 'brasder y 
wlad. 

19 Gorchymyn yn awr a gefaist, 
gwnewch hyn: cymmerwch i chwi 
o wlad yr Aipht gerbydau i'ch rhai 
bach, ac i'ch gwragedd; a chym- 
merwch eich tad, a deuwch. 

20 Ac nac arbeded eich llygaid 
chwi ddim dodrefn; oblegid dâ holl 
wlad yr Aipht sydd eiddo chwi. 

21 A meibion Israel a wnaethant 
felly: a rhoddodd Joseph iddynt 
hwy gerbydau, yn ol *gorchymyn 
Pharaoh, a rhoddodd iddynt fwyd 
ar hyd y ffordd. 

22 I bob un o honynt oll y rhodd- 
es bâr o ddillad: ond ìi Benjamin y 
rhoddes drì chant o ddarnau arian, 
a phŵîm pâr o ddillad. 

23 Hefyd i'w dad yr anfonodd fel 
hyn; deg o asynod yn ?lìwythog o 
ddâ yr Aipht, a deg o asenod yn 
dwyn ŷd, bara, a bwyd i'w dad ar 
hyd y ffordd. 

24 Yna y gollyngodd ymaith ei 
frodyr: a hwy a aethant ymaith: 
ac efc a ddywedodd wrthynt hwy, 
Nac ymrysonwch ar y ffordd. 

25 Felly yr aethant i fynu o'r 


Aipht, ac a ddaethant i wlad Ca- 
naan, at eu tad Jacob; | 


6&1 


GENESIS, XLVI. 


Flawcenydd 


26 Ac a fynegasant iddo, gan ddy-| 
wedyd, Y mae Joseph etto yn fyw, 
ac y mae yn llywodraethu ar holl 
wiad yr Aipht. Yna y llesgaodd ei 


Jacob. 


CRIST 





galon Syntau ; oblegid nid oedd yn *&d. 


eu credu. 

27 Traethasant hefyd iddo ef holl 
eiriau Joseph, y rhai a ddywedasai 
efe wrthynt hwy. A phan ganfu 
eíe y cerbydau a anfonasai Joseph 
i'w ddwyn ef, yna y bywiogodd ys- 
pryd Jacob eu fad hwynt. * 

28 A dywedodd Israel, Digon yd- 
yw; y mae Joseph fy mab etto yn 
fyw: âf, fel y gwelwyf ef cyn fy 


marw. BENNOD XLVI 
1 Duw yn cysuro Jacob yn Beer-seba,. 5 Efe a'i 
deulu yn myned oddi yno â'r Aipht. 8 Rhif- 

edi ei deulu ef y rhaî a aeth â'r Aipht. 28 

Joseph yn cyfarfod Jacob. 91 Mae efe yn 

d.ysgw i'w frodyr pa fodd yr attebent Pharaoh, 

NA y cychwynodd Israel, a'r 

hyn oll oedd ganddo, ac a 

ddaeth i Beer-seba, ac a aberth- 
odd ebyrth i Dpuw ei dad Isaac. 

2 A llefarodd Duw wrth Israel 
mewn gweledigaethau nos, ac a 
ddywedodd, Jacob, Jacob. Yntau 
a ddywcdodd, Wele fi. 

3 Ac efe a ddywedodd, Myfi 4 
Duw, Duw dy dad : nac ofna fyned 
ì waered i'r Aipht; canys gwnaf 
di yno yn genhedlaeth fawr. 

4 Myfi a âf i waered gyd â thi i'r 
Aipht; a myfi gan ddwyn a'th ddyg- 


af di i fynu drachefn: *Joseph hef- |* pe». 50.1. 


yd a esyd ei law ar dy lygaid di. 

5 A chyfododd PJacob o Beer-seba: 
a meibion Israel a ddygasant Jacob 
cu tad, a'u rhaì bach, a'u gwragedd, 
yn y cerbydau a anfonasai Pharaoh 
i'w ddwyn ef. 

6 Cymmerasant hefyd eu hanifeil- 
laid, a'u golud a gasglasent yn nhir 
Canaan, ac a ddaethant i'r Aipht, 
c Jacob, a'i holl had gyd âg ef: 

7 Ei feibion, a meibion ei feibion 
gyd âg ef, ei ferched, a merched 
ei feibion, a'i holl had, a ddug efe 
gyd âg ef i'r Aipht. 

8 $ A “dyma enwau plant Israel 
y rhai a ddaethant i'r Aipht, Jacob 
a'i feibion: e“ Reuben, cynfab Jacob. 


b Ach T.10. 


c Jos. 24, 4, 
Ps, 105, 23, 
Es. 52, 4, 


dExod.l,l. 
a 06.14, 


eNum,26.5,. 
1 Chron, 


9 A meibion Reuben; Hanoch, a.| 5. 


Phâlu, Hesron hefyd, a Charmi. 
10 1 A fmeibion Simeon; *Jemu- 


. g s AZ 
el, a Jamin, ac Ohad, a *Jachin, a 1 


*Sohar, a Saul mab Canaanees. 

ll 7 Meibion &Lefi hefyd; *Ger- 
son, Cohath, a Merari. 

12 $ A meibion Judah; Er, ac 


f'Exod.6.15. 
2 Nemuel. 


h 1 Chron, 2, 
3.a4,2]. 





Jacob a'i deulu 


'Onan, a Selah, Phares hefyd, a_Za- 
rah: a buasai farw Er ac Onan yn 
'nhir Canaan. A Fmeibion Phares 
oedd Hesron, a Hamul. 

13  !Meibion Issachar hefyd; 
|'Tola, a “Phufah, a Job, a Simron. 


E1 Chron 
ìl ca 
TM FF 
Neu,Pua,| l4 A meibion Zebulon; Sered, 
| 





Cyn 
CRIST 
1106. 





ipen.2S.3,7, 
| 10, 29, 30. 





ac Elon, a Jaleel. 

| 15 Dyma feibion Leah, y rhai a 
TPadam- |Dblantodd hi i Jacob ym “ Mesopo- 
' /tamia, a Dinah ei ferch: ei feibion 
ai ferched oeddynt oll dri dyn ar 
| ddeg ar hugain. 

16 T A meibion Gad; "Siphion, 
a Hagoi, Suni, ac *Esbon, Eri, ac 
9 Arodi, ac Areli. 

"lCbron | 17 1 "A meibion Aser; Jimnah, ac 
Isuah, ac Isui, a Berïah, a Serah eu 
chwaer hwynt. A meibion Berïah; 
Heber, a Malchiel. 

open.30.10.|. 18 Dyma feibion Zilpah, Pyr hon 
Pren.2925. 2 roddodd Laban i Leah ei ferch: 
a hi a blantodd y rhai hyn i Jacob, 
sef un dyn ar bymtheg. 

19 Meibion Rahel “gwraig Ja- 
cob, oedd Joseph, a Benjamin. 

20 Ac i Joseph y ganwyd, yn nhir 
yr Aipht, Manasseh, ac Ephraim, 
cpen.a1.50.| "y rhai a blantodd Asnath, merch 
Potipherah *offeiriad On, ìddo ef. 

: 1o. 21  *A meibion Benjamin; Belah, 
ia Becher, ac Asbel, Gera, a_ Naa- 


m Num, 26, 
2, &c, 


pen. 44,27. 


2lywysog. | 


tNum.26. | man, ' Ehi, a Ros, “ Muppim, a * Hup- 
pim, ac Ard. 

sSmel. 22 Dyma feibion Rahel, y rhai a 
mn. | blantodd hi i Jacob; yn bedwar 
dyn ar ddeg oll. 

23 « “A meibion Dan oedd *Hu- 
ya 26. | sim. 


| 24 T JA meibion Naphtali; Jah- 





* OJ 
Ahiram. 


xl Chron. 
(io 12 


4 Suam. 


h o e ^ 
'T13,- | seel, a Guni, a Jeser, a Sìlem. 
Z .90,9. R2 i . 
y 25 “ Dyma feibion Bilhah, *yr hon 


a roddodd Laban i Rahel ei ferch: 

ja hi a blantodd y rhai hyn i Jacob, 

yn saith nyn oll. 

bEzod1.5| 26 PYr hoìl eneidiau y rhai a 
ddaethant gyd â Jacob i'r Aipht, yn 

dis dyfod allan o'i ?lwynau ef, heblaw 

gwragedd meibion Jacob, oeddynt 

oll chwe enaid a thri ugain. 

| 27 A meibion Joseph y rhaì a 

anwyd iddo ef yn yr Aipht, oedd 





:Deut,10. |ddau enaid: “holl eneidiau tŷ Ja- 
| Edrych, cob, y rhai a ddaethant i'r Aipht, 


oeddynt ddeg a thri ugain. 

28 1 Ac efe a anfonodd Judah o'i 
ílaen at Joseph, i' gyfarwyddo ei 
wyneb ef i Gosen: yna y daethant 
1 dir Gosen. | 

29 A Joseph a barcttôdd ei gerbyd, 
ac a aeth i fynu i gyfarfod Israel ei 





62 


GENESIS, XLVII. 


yn myned vr 


dad i Gosen; ac a ymddangosodd 
iddo: ac efe a syrthiodd ar ei wddf 
ef, ac a wylodd ar ei wddf ef ennyd. 

30 A dywedodd Israel wrth Jo- 
seph, î Byddwyf farw bellach, wedi 
i mi weled dy wyneb, gan dy fod di 
yn fyw etto. 

31 A dywedodd Joseph wrth ei 
frodyr, ac wrth deulu ei dad, Mi a 
âf i fynu, ac a fynegaf i Pharaoh, 
ac a ddywedaf wrtho, Fy mrodyr, 
a theulu fy nhad, y rhai oedd yn 
nhir Canaan, a ddaethant attaf fi. 

32 A'r gwŷr, bugeiliaid defaid yd- 
ynt: canys perchen amifeiliaid yd- | 
ynt; a dygasant 47a eu praidd, a'u 
gwartheg, a'r hyn oll oedd ganddynt. 

33 A phan alwo Pharaoh am dan- 
och, a “dywedyd, Beth gyw eich 
gwaith ? 

34 Dywedwch, Dy weision fuant 
drinwyr anifeiliaid o'u hieuengctid 
hyd yr awr hon, nyni a'n tadau hef- 
yd; er mwyn cael o honoch drigo 
yn nhir Gosen: canys fffieidd-dra 
yr Aiphtiaid 4w pob bugail defaid. 

PENNOD XLVIL 
1 Joseph yn dwyn pump o'i frodyr, Tl a'i dad, 
ger bron Pharaoh. 11 Yntau yn rhoddi âdd- 
ynt drigfa a modd $ fyw. 19 Mae efe yn 
cael holl arian yr Aiphliaid, 16 a'u hani- 
feiliaid, 18 a'u târoedd, â Pharaoh. 22 Ni 
phrynwyd mo dir yr offeiriaid. 29 Mae efe 

yn gosod y tir iddynt er y bummed ran. 28 

Oedran Jacob. 29 Mae efe yn perï î Joseph 

dyngu y claddai efe ef gyd â'i dadau. 

A í^ Â y daeth Joseph ac a fyneg- 

odd i Pharaoh, ac a ddywed- 
odd, Fy nhad, a'm brodyr, a'u defaid, 
a'u gwartheg, a'r hyn oll oedd gan- 
ddynt, a ddaethant o dir Canaan; 
ac wele hwynt yn *nhir Gosen. 

2 Ac efe a gymmerth rai o'i frod- 
yr, sef pum nyn, ac a'u gosododd 
hwynt o flaen Pharaoh. 

3 A dywedodd Pharaoh wrth ei 
frodyr ef, Beth yw eich gwaith 
chwi? Hwythau a ddywedasant 
wrth Pharaoh, ? Bugeiliaid defaid yw 
dy weision, nyni a'n tadau hefyd. 

4 Dywedasant hefyd wrth Pharaoh, 
I orymdaith yn y wlad y daethom, 
am nad oes borfa i'r defaid gan dy 
weision; canys trwm 4w y newyn 
y'ngwlad Canaan: ac yr awr hon, 
atbolwg, caed dy weision drigo yn 
nhir Gosen. 

5 A llefarodd Pharaoh wrth Jo- 
seph, gan ddywedyd, Dy dad a'th 
frodyr a ddaethant, attat. 

6 Tir yr Aipht sydd o'th flaen; 
cyflea dy dad a'th frodyr yn y man 


Aipht. 


Cyn 
CRIST 
1706. 


d Fell 


Luc 2, 29, 


e Je 47. 


f Exod, 8, 26, 


â pen. 49. 10, 


b pen. 46, 34, 









— j* Y I... a 





Joseph yn prynu yr Aiphtiaid, 





CRIST 


dy oedran 
di? 


c 


Cyn 
1506. 


Beth yw 


Heb. 11, 
9, 13. 


9 Neu, 
| fel bwydo 
plentyn. 


4 diff ygio. 


5 


1702. 


Heb 


tywysodd. 


goreu yn y wlad; trigant yn nhir 
Gosen: ac os gwyddost fod yn eu 
mysg wŷr grymmus, gosod hwynt 
yn ben-bugeiliaid ar yr eiddof fi. 

7 A dug Joseph Jacob ei dad, ac 
ai gosododd ger bron Pharaoh: a 
Jacob a fendithiodd Pharaoh. 

8 A dywedodd Pharaoh wrth Ja- 
cob, * Pa faint yw dyddiau blynydd- 
oedd dy einioes di? 

9 A Jacob a ddywedodd wrth 
Pharaoh, c Dyddiau blynyddoedd fy 
ymdaith ydynt ddeg ar hugain a 
chân mlynedd: ychydig a drwg fu 
dyddiau blynyddoedd fy einioes, ac 
ni chyrhaeddasant ddyddiau blyn- 
yddoedd einioes fy nhadau yn nydd- 
iau eu hymdaith hwynt. 

10 A bendithiodd Jacob Pharaoh, 
ac a aeth allan o ŵydd Pharaoh. 

ll 9 A Joseph a gyfleodd ei dad 
a'i frodyr, ac a roddes iddynt fedd- 
iant yngwlad yr Aipht, y'nghwrr 
goreu y wlad, yn nhir Rameses, fel 
y gorchymynasai Pharaoh. 

12 Joseph hefyd a gynhaliodd ei 
dad, a'i frodyr, a holl dylwyth ei 
dad, â bara, * yn ol ew teuluoedd. 

13 1 Ac nid oedd bara yn yr holl 
wlad: canys y newyn oedd drwm 
iawn; fel yr oedd gwlad yr Aipht, 
a gwlad Canaan, yn * dyddfu gan y 
newyn. 

14 Joseph hefyd a gasglodd yr holl 
arian a gawsid yn nhir yr Aipht, ac 
yn nhir Canaan, am yr ymborth a 
brynasent hwy: a Joseph a ddug 
yr arian i dŷ Pharaoh. 

15 Pan ddarfu yr arian yn nhir yr 


Aipht, ac y'ngwlad Canaan, yr holl. 


Aiphtiaid a ddaethant at Joseph, 
gan ddywedyd, Moes i ni fara: can- 
ys paham y byddem nï feirw ger dy 
fron? o herwydd darfu yr arian. 

16 A dywedodd Joseph, Moeswch 
eich anifeiliaid; a rhoddaf i chwi am 
eich anifeiliaid, os darfu yr arian. 

17 A hwy a ddygasant eu hanifeil- 
iaid at Joseph: a rhoddes Joseph 
iddynt fara am y meirch, ac am y 
dïadelloedd defaid, ac am y gyr- 
roecd gwartheg, ac am yr asynod; 
ac a'u * cynhaliodd hwynt â bara, am 
eu holl anifeiliaid, dros y flwyddyn 
honno. 

18 A phan ddarfu y flwyddyn hon- 
no, y daethant atto ef yr ail flwydd- 
yn, ac a ddywedasant wrtho, Ni 
chelwn oddi wrth fy arglwydd ddar- 
fod yr arian, a mjned eôn hysgrubl- 
iaid a'n hanifeiliaid at fy arglwydd ; 


63 


GENESIS, XLVII. 


ni adawyd 4 m4 ger bron fy arglwydd 
onid ein cyrph a'n tir. 

19 Paham y byddwn feirw o flaen 
dy lygaid, nyni a'n tir* pryn ni 
a'n tir am fara; a nyni a'n tir a 
fyddwn gaethion i Pharaoh: dod 
dithau i ni had, fel y byddom fyw, 
ac na fyddom feirw, ac na byddo 
y tir yn anghyfannedd. 

20 A Joseph a brynodd holl dir 
yr Aipht i Pharaoh: canys yr Aipht- 
iaid a werthasant bob un ei faes; 
oblegid y newyn a gryfhasai arnynt: 
felly yr aeth y tir i Pharaoh. 

21 Y bobl hefyd, efe a'u symmud- 
odd hwynt i ddinasoedd, or naill 
gwrr i derfyn yr Aipht hyd ei chwrr 
arall. 

22 Yn unig tir yr “offeiriaid ni 
phrynodd efe: canys rhan oedd i'r 
offeiriaid wedi ei phennu iddynt gan 
Pharaoh, a'u rhan a roddasai Pha- 
raoh iddynt a fwyttasant hwy; am 
hynny ni werthasant hwy eu tir. 

23 Dywedodd Joseph hefyd wrth 
y bobl, Wele, prynais chwi heddyw, 
ach tir, i Pharaoh: wele i chwi 
had, heuwch chwithau y tir. 

24 A bydded i chwi roddi i Pha- 
raoh y bummed ran or cnwd; a 
bydd y pedair rhan i chwi, yn had 
Ir maes, ac yn ymborth i chwi, ac 
i'r rhai sydd yn eich tai, ac yn fwyd 
I'ch rhai bach. 

25 A dywedasant, Cedwaist ni yn 
fyw: gâd i ni gael ffafr yngolwg fy 
arglwydd, a byddwn weision 1 Pha- 
raoh. 

26 A Joseph a osododd hynny yn 
ddeddf hyd heddyw ar dir yr Aipht, 
gael o Pharaoh y bummed ran ; ond 
o dir yr offeiriaid yn unig, yr hwn 
nid oedd eiddo Pharaoh. 

27 «I Trigodd Israel hefyd y'ngwlad 
yr Aipht o fewn tir Gosen, ac a 
gawsant feddiannau ynddi; cyn- 
nyddasant hefyd, ac amlhasant yn 
ddirfawr. 

28 Jacob hefyd a fu fyw yn nhir 
yr Aipht ddwy flynedd ar bym- 
theg; felly yr oedd dyddiau Jacob, 
sef blynyddoedd ei einioes ef, yn 
saith mlynedd a deugain a chân 
mlynedd. 

29 A dyddiau Israel a nesasant i 
farw : ac efe a alwodd am ei fab Jo- 
seph, ac a ddywedodd wrtho, O chof- 
ais yn awr ffafr yn dy olwg, * gosod, 
attolwg, dy law dan fy morddwyd, a 
gwna â mi drugaredd a gwirionedd ; 
“na chladd £6, attolwg, yn yr Aipht: 


a'w tiroedd Pharaoh. 





a —— 


Cyn 
CRIST 
102. 





1:01. 


6 Nen, ty- 
wysogion. 


1689. 


d pen. 24. 2. 


e Trelly 
pen, 50, 25, 


Jacob yn bendithio 


Cyn 
CRIST 
1689, 


30 Eithr mi a orweddaf gyd âm 
tadau; yna dwg fi allan o'r Aipht, 


ren...» ê ' chladd fi yn eu beddrod hwynt. 


E Heb. 11.21. 


e pen. 28, 13. 
& 00. 6. 


b pen.41. 50, 
a 46. 20, 
Jos. 14. 4, 


2 Padan- 
Aram. 
c pen, 95, 19, 


d pen, 27.1. 


Yntau a ddywedodd, 

ol dy air. 

31 Ac efe a ddywedodd, Twng 
wrthyf. Ac efe a dyngodd wrtho. 
Yna $Israel a ymgrymmodd ar ben 
y gwely. 

PENNOD XLVIII. 

1 Joseph a'i ddau fab yn ymweled, â'i dad yn eî 
glefyd. 2 Jacob yn ymgryfhâu ŷ'w bendithio 
hwy. 8 Yn adrodd yr addewid. 5 Yn cym- 
meryd Ephraim a Manasseh yn eiddo ei hun. 
T Yn crybwyll wrtho am fedd eì fam. 9 Yn 
bendithio Ephraim a Manasseh. 11 Yn gosod 
yr ieuangaf o flaen yr hynaf. 21 Yn pro- 
phaiydo am eu dychweliad hwy â Canaan. 

A wedi y pethau hyn, ddy- 

wedyd o un wrth Joseph, Wele, 

y mae dy dad yn glaf. Ac efe a 

gymmerth ei ddau fab gyd âg ef, 

Manasseh ac Ephraim. 

2 A mynegodd um i Jacob, ac a 
ddywedodd, Wele dy fab Joseph yn 
dyfod attat. Ac Israel a ymgryfha- 
odd, ac a eisteddodd ar y gwely. 

3 A dywedodd Jacob wrth Joseph, 
Duw Hollalluog a ymddangosodd 
i mi yn *Luz, yngwlad Canaan, ac 
am bendithiodd : 

4 Dywedodd hefyd wrthyf, Wele, 
mi ath wnaf yn ffrwythlawn, ac 
a'th amlhâf, ac yn dyrfa o bobloedd 
y'th wnaf, a rhoddaf y tir hwn i'th 
had di ar dy ol di, yn etifeddiaeth 
dragywyddol. 

5 I Ac yr awr hon, dy ? ddau fab, y 
rhai a anwyd i ti yn nhir yr Aipht, 
cyn fy nyfod attat i'r Aipht, eiddof 
fi fyddant hwy: Ephraim a Manas- 
seh fyddant eiddof fi, fel Reuben 
a Simeon. 

6 A'th eppil, y rhai a genhedlych 
ar eu hol hwynt, fyddant eiddot ti 
dy hun ; ar enw eu brodyr y gelwir 
hwynt yn eu hetifeddiaeth. 

7 4 A phan ddeuthum i o * Meso- 
potamia, bu “Rahel farw gyd â mi 
yn nhir Canaan, ar y ffordd, pan 
oedd etto filldir o dir hyd Ephrath: 
a chleddais hi yno ar ffordd Eph- 
rath : honno 44v Bethlehem. 

8 A gwelodd Israel feibion Joseph, 
ac a ddywedodd, Pwy gyw y rhai 
hyn ? 

9 A Joseph a ddywedodd wrth ei 
dad, Dyma fy meibion i, a roddodd 
Duw i mi yma. Yntau a ddywed- 
odd, Dwg hwynt, attolwg, attaf fi, 
a mi a'u bendithiaf hwynt. 

lO “Llygaid Israel hefyd oedd 


64 


Mi a wnaf yn 


GENESIS, XLVIII 


? drymion gan henaint, 4e&/ na allai 
efe weled; ac efe a'u dygodd hwynt 
atto ef: yntau a'u cusanodd hwynt 
ac a'u cofleidiodd. 

ll Dywedodd Israel hefyd wrth 
Joseph, Ni feddyliais weled dy wyn- 
eb; eito, wele, parodd Duw i mi 
weled dy had hefyd. 

12 A Joseph a'u tynnodd hwynt 
allan oddi wrth ei liniau ef, ac a 
ymgrymmodd i lawr ar ei wyneb. 

13Cymmerodd Joseph hefyd hwynt 
ill dau, Ephraim yn ei law ddehau 
tu a llaw aswy Israel, a Manasseh 
yn ei law aswy tu a llaw ddehau Is- 
rael; ac 2u nesaodd hwynt atto ef. 

14 Ac Israel a estynodd ei law 
ddehau, ac ai gosododd ar ben 
Ephraim, (a hwn oedd yr ieuangaf,) 
a1 law aswy ar ben Manasseh : gan 
gyfarwyddo ei ddwylaw trwy wyb- 
od ; canys Manasseh oedd y cynfab. 

15 1 Ac * efe a fendithiodd Joseph, 
ac a ddywedodd, Duw, fyr hwn y 
rhodiodd fy nhadau Abraham ac 
Isaac ger ei fron, Duw, yr hwn 
am porthodd er pan ydwyf, hyd 
y dydd hwn, 

16 Yr angel “yr hwn a'm gwared- 
odd i oddi wrth bob drwg, a fen- 
dithio y llangciau ; fy enw hefyd, ac 
enw fy nhadau Abraham ac Isaac, 
a alwer arnynt: *heigiant hefyd yn 
llïaws y'nghanol y wlad. 

17 Pan welodd Joseph osod o'i dad 
ei law ddehau ar ben Ephraim, bu 
anfoddlawn ganddo: ac efe a ddal- 
iodd law ei dad, i'w symmud hi oddi 
ar ben Ephraim, ar ben Manasseh. 

18 Dywedodd Joseph hefyd wrth 
ei dad, Nid felly, fy nhad: canys 
dyma y cynfab, gosod dy law dde- 
hau ar ei ben ef. 

19 A'I dad a ommeddodd, ac a 
ddywedodd, Mi a wn, fy mab, mi 
awn: bydd hwn hefyd yn bobl, a 
mawr fydd hwn hefyd; ond yn wir 
hei frawd ieuangaf fydd mwy nag 
ef, ai had ef fydd yn “llïaws o 
genhedloedd. 

20 Ac efe au bendithiodd hwynt 
yn y dydd hwnnw, gan ddywedyd, 
ì Ynot ti y bendithia Israel, gan 


ddywedyd, Gwnaed Duw di fel| b2 


Ephraim, ac fel Manasseh. Ac efe a 
osododd Ephraim o flaen Manasseh. 

91 Dywedodd Israel hefyd wrth 
Joseph, Wele fi yn marw; a bydd 
Duw gyd â chwi, ac efe ach dy- 
chwel chwi i dir eich tadau. 


Ephraim a Manasseh. 


? |Sdywyll. 


eHeb, 11.21, 
fpen, I7. l, 
a, 24, 0, 


&pen, 28. 15, 
al. Il, 13, 


4 cyn- 
nyddant. 


h Num. l. 
a2, 19, 21, 
Deut. â3, 
Ms 
Dat,7. 6, 8. 

5 Heb, 
llawnder. 


i Felly 
Ruth 4, 11, 


k Jos. 24. 32, 


29 A Emi a roddais i ti un rhan | Ton 4.5. 










Cyn 
CRIST 
1£$2. 


a pen. 29. 32, 
b Deut. 21. 


Fd 
Ps.5S. 51, 


2 Heb, na 
ragora. 
c pen. 25, 22, 
Chron, 
5.1, 


d nen, 29, 
an 94, 
3 Neu, 


arfaw 
trawsder 


yw eu 
cleddyfau, 


epen. 24,25, 


4 Neu 
diwyll- 
iasant 
ychen. 


f Jos. 10, 1. 
a.2l,o,06,1. 
1 Chron, 4. 


4, 99. 
&pen.22.35. 


Jacob yn bendithio 


goruwch dy frodyr, yr hon a. ddyg- 
ais o law yr Amoriaid â'm cleddyf 
ac â'm bwa. 


PENNOD XLIX. 


lJacob yn galw eî feibion i'w bendilhio, 9 
Bendith pob un o honynt, 29 Mae efe yn 
rhoddi siars arnynt ynghylch eî gladdedig- 
aelh; 99 ac yn marw. 


NA y galwodd Jacob ar ei feib- 

ion, ac a ddywedodd, Ymgesg]l- 
wch, fel y mynegwyf i chwi yr hyn 
a ddigwydda i chwi yn y dyddiau 
diweddaf. 

2 Ymgesglwch, a chlywch, meib- 
ion Jacob; ïe, gwrandêwch ar Is- 
rael eich tad. 

3 “Reuben fy nghynfab, tydi 
oedd fy ngrym, a Pdechreuad fy 
nerth, rhagoriaeth braint, a rhag- 
oriaeth cryfder. 

4 Ansafadwy oeddit fel dwfr: *ni 
ragori di; canys “ dringaist wely dy 
dad: yna yr halogaist ef: fy ngwely 
a ddringodd. 

5 0 “Simeon a Lefi sydd frodyr; 
“offer creulondeb sydd yn eu han- 
neddau. 

6 Na ddeled fy enaid i'w cyfrin- 
ach hwynt; fy ngogoniant, na fydd 


un â'u cynnulleidfa hwynt: canys: 


“yn eu dig y lladdasant wr, ac o'u 
gwirfodd y * diwreiddiasant gaer. 

7 Melldigedig fyddo eu dig, canys 
tost oedd ; a'u llid, canys creulawn 
Jw: 'rhannaf hwynt yn Jacob, a 
gwasgaraf hwynt yn Israel. 

8 « “Tithau, Judah, dy frodyr a'th 


| glodforant di: dy law /ydd yng 


*1Cbrn, |ngwarr dy elynion; “meibion dy 


DT. ì 
Luc l, 32, 


m Diar, 23, 
Dy 


n Deut. 32. 
Jos. 12. 10, 


dad a ymgrymmant ì ti. 
9 Cenaw llew wjt ti, Judah; o'r 


| ysglyfaeth y daethost i fynu, fy mab: 
| 'ymgrymmodd, gorweddodd fel llew, 


ac fel hen lew: pwy ai cyfyd ef? 
l0 Nid ymedy y deyrn-wïalen o 


: |Judah, na “F deddfwr oddi rhwng ei 


draed ef, !hyd oni ddêl Silo ; ac atto 
eî'y bydd cynhulliad pobloedd. 

ll Yn rhwymo ei ebol wrth y 
winwydden, a llwdn ei asyn wrth y 
bêr winwydden: golchodd ei wisg 
mewn gwin, a1 ddillad y'ngwaed y 
grawnwin. 

12 Coch fydd eì "lygaid gan win, a 
gwŷn fydd ei ddannedd gan laeth. 

13 4 "Zabulon a breswylia ym 
mhorthleoedd y môr; ac efe a fydd 
yn borthladd llongau, a'ii derfyn 
fydd hyd Sidon. 

l4 * Issachar sydd asyn asgyrn- 


GENESIS, XLIX. 


15 Ac a wêl lonyddwch mai da 
yw, ar tir mai hyfryd: efe a og- 
wydda ei ysgwydd i ddwyn, ac a 
fydd yn gaeth dan deyrnged. 

16 4 *Dan a farn ei bobl fel un o 
lwythau Israel. 

17 Dan fydd sarph ar y ffordd, a 
*neidr ar y llwybr; yn brathu sodl- 
au y march, fel y syrthio ei farchog 


yn ol, 
18 PAm dy iachawdwriaeth di y 
disgwylìais, ARGLWYDD. 









ei feibion. 






Cyn 
CRIST 
1689, 










o Deut, 33, 
2 


5 Heb, 
| saeth-neidr, 


P P8, 130; 
166. 


19 4 Gad, llu a'i gorfydd ; ac yn- |*Deut.23. 


tau a orfydd o'r diwedd. 


1 Chr cn, 5. 
18 


20 $ O " Aser bras fydd ei fwyd |; Dent, a3, 


ef, ac efe a rydd ddanteithion bren- 
hinol. 

21 4 * Naphtali /ydd ewig wedi ei 
gollwng, yn rhoddi geiriau teg. 

22 1 Joseph /ydd gangen ffrwyth- 
lawn, cangen ffrwythlawn wrth 
ffynnon, “ceingciau yn cerdded ar 
hyd mur. 

23 A'r saethyddion fuant chwerw 
wrtho ef, ac a saethasant, ac a'i cas- 
asant, ef. 


Jos. 19, 94, 


s Deut. 33. 
Os 


6 Heb. 
merched, 


24 Er hynny arhôdd ei *fwa ef yn |tJob2?.20. 


gryf, a breichiau ei ddwylaw a gryf- 


hasant, trwy ddwylaw “grymmus |» Ps182.2. 


DDUW Jacob: oddi yno y mnae y 
bugail, maen Israel. 
25 Trwy DpDuw dy dad, yr hwn 


ath gynnorthwya, a'r Hollalluog, *yr |*,peut. 55. 


hwn ath fendithia â bendithion y 
nefoedd oddi uchod, â bendithion y 
dyfnder yn gorwedd isod, â bendith- 
Ion y bronnau a'r groth. 

26 Rhagorodd bendithion dy dad 
ar fendithion fy rhïeni, hyd derfyn 
bryniau tragywyddoldeb: byddant 
ar ben Josepb, ac ar goryn yr hwn 
a neillduwyd oddi wrth ei frodyr. 

27 Y Benjamin a ysglyfaetha fel 
blaidd: y bore y bwytty yr ysglyf- 
aeth, a'r hwyr y rhan yr yspail. 

28 Dyma ddeuddeg llwyth Is- 
rael oll; a dyma yr hyn a lefarodd 
eu tad wrthynt, ac y bendithiodd 
efe hwynt: pob un yn ol ei fendith 
y bendithiodd ele hwynt. 

29 Yna y gorchymynodd efe idd- 
ynt, ac a ddywedodd wrthynt, Myfi 
Ya gesglir at fy mhobl: “cleddwch 
fi gyd â'm tadau, yn yr ogof sydd 
ym maes Ephron yr Hethiad ; 

30 Yn yr ogof sydd ym maes 
Machpelah, yr hon sydd o ílaen 
Mamre, y'ngwlad Canaan, *yr hon 
a brynodd Abraham gyd âr maes 
gan Ephron yr Hethiad, yn fedd- 


y pen. 15. 15. 
a.25. 8. 
zpen. 47.30. 


a pen. 29, 16. 


| og, yn gorwedd rhwng dau bwn. ìant beddrod. 


G5 


Marwolaeth Jacob ; 








31 .? Yno y claddasant Abraham a 
'oarah ei wraig; “yno y claddasant 
Isaac a Rebeccah ei wraig; ac yno 
y cleddais i Leah. 

32 Meddiant y maes, a'r ogof sydd 
ynddo, a gaed gan feibion Heth. 

33 Pan orphenodd Jacob orchy- 
myn i'w feibion, efe a dynnodd ei 
draed i'r gwely, ac a fu farw; a 
chasglwyd ef at ei bobl. 


PENNOD L. 

l Arwyl Jacob, 4 Jcseph yn cael cennad gan 
Pharaoh â fyned i'w gladdu ef. '( Y cladded- 
igaeth. 15 Joseph yn cyswro eî frodyr, y rhai 
oedd yn gofyn eŷ nawdd ef. 22 Ei oedran. 29 
Mae efe yn gweled y drydedd genhedlaeth o'i 
feibion: 24 yn darogan ŵ'w frodyr ew dy- 
chweliad 2 25 yn cymmeryd llw ganddynt am 
eî esgyrn: 26 yn marw, ac yn cael eî roddi 
mewn arch. 


MG A *y syrthiodd Joseph ar wyn- 
eb ei dad, ac a wylodd arno 
ef, ac a'i cusanod«d ef. 

2 Gorchymynodd Joseph hefyd i'w 
weision, y meddygon, ? bêr-arogli ei 
dad ef: felly y meddygon a_bêr- 
 aroglasant Israel. 

3 Pan gyflawnwyd iddo ddeugain 
niwrnod, (canys felly y cyflawnir 
dyddiau y rliai a bêr-aroglir,) yna 
yr Aiphtiaid ai harwylasant ef 
ddeng niwrnod a thri ugain. 

4 Pan acth dyddiau ei arwyl ef 
heibio, yna y llefarodd Joseph wrth 
deulu Pharaoh, gan ddywedyd, Os 
cefais yr awr hon ífafr yn eich 
golwg, lleferwch wrth Pharaoh, at- 
tolwg, gan ddywedyd, 

5 “ Fy nhad a'm tyngodd, gan ddy- 
wedyd, Wele fi yn marw: yn fy 
medd 2 yr hwn a gloddiais i mi yng 
| ngwlad Canaan, yno y'm cleddi. Ac 
yr awr hon caffwyf fyned i fynu, 
attolwg, fel y claddwyf fy nhad; 
yna mi a ddychwelaf. 

6 A dywedodd Pharaoh, Dosii fynn, 
a chladd dy dad, fel y'th dyngodd. 

7 I A Joseph a aeth i fynu i gladdu 
ei dad: a holl weision Pharaoh, sef 
henuriaid ei dŷ ef, a holl henuriaid 
gwlad yr Aipht, a aethant i fynu 
gyd âg ef, 

9 A holl dŷ Joseph, a'i frodyr, a 
thŷ ei dad: eu rhai bach yn unig, 
wu defaid, a'u gwarthec, a adaw- 
Sant yn nhir Gosen. 

9 Ac aeth i fynu gyd âg ef ger- 
bydau, a gwŷr meirch hefyd: ac 
yr oedd yn llu mawr iawn. 

10 A hwy a ddaethant hyd lawr- 
dyrnu Atad, yr hwn sydd dros yr 
lorddonen; ac a alarasant yno 





GENESIS, L. 








a'i gladdedigaeth. 


alar mawr, a thrwm iawn: canys| _ Cyn 
gwnaeth alar dros ei dad saith CRIST 


niwrnod. 

ll Pan welodd y Canaaneaid, y 
rhai oedd yn preswylio yn y wlad, 
y galar yn llawr-dyrnu Atad ; yna y 
dywedasant, Dyma alar trwm gan 
yr Aiphtiaid: am hynny y galwas- 
ant ei enw 7 Abel-Misraim, yr hwn *:ef, 
sydd dros yr Iorddonen. Aiphtiaid. 

12 A'i feibion a wnaethant iddo 
megis y gorchymynasai efe iddynt. 

13 Canys “ei feibion a'i dygasant ef | * Act.7. 16. 
i wlad Canaan, ac ai claddasant ef 
yn ogof maes Machpelah: yr hon 
fa brynasai Abraham gyd â'r maes, 
yn feddiant beddrod, gan Ephron 
yr Hethiad, o flaen Mamre. 

l4 TA dychwelodd Joseph i'r 
Aipht, efe, ai frodyr, ar rhai oll a 
aethant i fynu gyd âc ef i gladdu 
eì dad, wedi iddo gladdu ei dad. 

15 $ Pan welodd brodyr Joseph 
farw o'u tad, hwy a ddywedasant, 
Joseph ond odid a'n casâ ni, a chan 
dalu a dâl i ni yr holl ddrwg a 
wnaethom ni iddo ef. 

16 A hwy a "anfonasant at Joseph 
ì ddywedyd, Dy dad a orchymynodd 
o ílaen ei farw, gên ddywedyd, 

l7 Fel hyn y dywedwch wrth 
Joseph; Attolwg, maddeu yr awr 
hon gamwedd dy frodyr, a'u pech- 
od hwynt; canys gwnaethant i ti 
ddrwg: ond yr awr hon, maddeu, 
attolwg, gamwedd gweision Duw 
dy dad. Ac wylodd Joseph pan 
lefarasant wrtho. 

18 A'i frodyr a. ddaethant hefyd, 
ac a syrthiasant ger ei fron ef; ac 
a ddywedasant, Wele ni yn weision 
ì ti. 

19 A dywedodd Joseph wrthynt, 
ENac ofnwch; canys a ydwy/ fi yn 
lle Duw ? 

20 Chwi a fwriadasoch ddrwg i'm 
herbyn; ond Duw ai bwriadodd ìi 
ddaioni, i ddwyn i ben, fel y gwelir 
heddyw, i gadw yn fyw bobl lawer, 

21 Am hynny nac ofnwch yr awr 
hon : myfi a'ch cynhaliaf chwi, a'ch 
rhai bach. Ac efe au cysurodd 
hwynt, ac a lefarodd wrth fodd eu 
calon. 

22 T A Joseph a drigodd yn yr 
Aipht, efe, a theulu ei dad: a bu 
Joseph fyw gân mlynedd a deg. 

23 Gwelodd Joseph hefyd, o Eph- 
raim, orwyrion: “"maethwyd hefyd 
blant Machir, fab Manasseh, ar lin- 
iau Joseph. 


f pen, 23, 16. 


9 Heb, 
yrrasanl 
orchymyn. 


& pen, 45, 2. 


1692. 


h Num, 32. 
39, 





Gorthrymder plant Israel 


EXODUS, I. 


—----. 


yn yr Aipht. 





Cyn 
CRIST 
1695. 





i Exod.3,16. 
Heb, 11.22, 

E pen, 15.14, 
a 26. a. 


19, 
Jos, 24, 32, 


AN) (fo JE 





a Gen. 46. 8, 


pen. 6. 14, 


Z Neu, 
Iwynau, 
Heb, 
Jorddwyd. 
h Gen. 46. 


d Deut.26. 5. 


CL. TT. 


9 Ps, 105, 24. 


f Act. 7. 19. 





53Gen. 15, 19. 


——ot- 


94 A dywedodd Joseph wrth ei 
frodyr, Myfi sydd yn marw: a' Duw 
gan ymweled a ymwêl â chwi, ac 
a'ch dwg chwi i fynu o'r wlad hon, 
i'r wlad “a dyngodd efe i Abraham, 
i Isaac, ac i Jacob. 

25 A !thyngodd Joseph feibion Is- 


AIL LYFR MOSES, YR HWN A ELWIR 


EXODUS. 


PENNOD I 


1 Plant Israel, ar ol marwolaelh. Joseph, yn 
amlhau. S Po mwyaf y mae y brenhin 
newydd yn eu gorthrymmu, mwyaf y maent 
yn amlhâu. 15 Duwioldeb y bydwragedd, yn 
cadw yn fyw y planl gwrryw. 22 Pharaoh 
yn gorchymyn bwrw y plant gwrryw ŵ'r afon. 

YMA yn awr *enwau meibion 
Israel, y rhai a ddaethant i'r 

Aipht: gyd â Jacob y daethant, 

bob un a'i deulu. 

2 Reuben, Simeon, Lefi, a Judah, 

3 Issachar, Zabulon, a Benjamin, 

4 Dan, a Naphtali, Gad, ac Asor. 

5 A'r holl eneidiau a ddaethant 
allan o * gorph Jacob oedd " ddeng 
henaid a thri ugain: a Joseph oedd 
yn yr Aipht. 

6 A “Joseph a fu farw; a'i holl 
frodyr, a'r holl genhedlaeth honno. 

7 $ A 4phlant Israel a hiliasant ac 
a gynnyddasant, amlhasant hefyd, 
a chryfhasant yn ddirfawr odiaeth; 
a'r wlad a lanwyd o honynt. 

8 Yna y cyfododd brenhin new- 
ydd yn yr Aipht, yr hwn ni adnabu- 
asai mo Joseph. 

9 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
bobl, Wele, “bobl plant Israel yn 
amlach, ac yn gryfach, na nyni. 

10 Deuwch, fgwnawn yn gall â 
hwynt; rhag amlhâu o honynt, a 
bod, pan ddigwyddo rhyfel, ymgys- 
sylltu o honynt â'n caseion, a rhy- 
fela i'n herbyn, a myned i fynu o'r 
wlad. 

11 Am hynny y gosodasant arnynt 
feistriaiìd-gwaith, “i'w gorthrymmu 
â'u beichiau ; a hwy a adeiladasant 
ìi Pharaoh ddinasoedd trysorau, sef 
Pithom a Raamses. 

12 Ond fel y gorthrymment hwynt, 
felly yr amlhâent ac y cynnyddent: 
a drwg oedd ganddynt o herwydd 
plant Israel. 

13 A'r Aiphtiaid a wnaeth i blant 
Israel wasanaethu yn galed. 

14 A gwnaethant eu heinioes hwynt 


5 


Cyn 
CRIST 
1695. 


rael, gan ddywedyd, Duw gan eich 
goïwyo a'ch gofwya chwi; dygwch 
chwithau fy esgyrn i fynu oddi yma. 

26 A Joseph a fu farw yn fab 
deng mlwydd a chant: a hwy ai 
pêr-aroglasant ef; ac efe a osodwyd 
mewn arch yn yr Aipht. 

















yn chwerw trwy y gwasanaeth 
caled, ?mewn clai, ac mewn pridd- 
faen, ac ym mhob gwasanaeth 
yn y maes; au holl wasanaeth y 
gwnaent iddynt wasanaethu ynddo, 
ocdd, galed. 

15 A brenhin yr Aipht a lefarodd 
wrth fydwragedd yr Hebrcesau; o 
ba rai enw un oedd Siprah, ac enw 
yr ail Puah: 

16 Ac efe a ddywedodd, Pan fydd- 
och fydwragedd i'r Hebrt&esau, a 
gweled o honoch hwynt yn esgor; 
os mab fydd, lleddwch ef; ond os 
merch, bydded fyw. 

17 Er hynny y bydwragedd a ofn- 
asant DDUW, ac ni wnaethant yn ol 
yr hyn a ddywedasai brenhin yr 
Aipht wrthynt; eithr cadwasant y 
bechgyn yn fyw. 

18 Am hynny brenhin yr Aipht 
a alwodd am y bydwragedd, ac 
a ddywedodd wrthynt, Paham y 
gwnaethoch y peth hyn, ac y cadw- 
asoch y bechgyn yn fyw? 

19' A'r bydwragedd a ddywedasant |! Etrych 
wrth Pharaoh, Am nad yw yr He-| &. 
brêesau fel yr Aiphtiesau; oblegid |se” 
y maent hwy yn fywiog, ac yn esgor 
cyn dyfod bydwraig attynt. 

20 Am hynny y bu Duw dda wrth 
y bydwragedd: ar bobl a amlha- 
odd, ac a aeth yn gryf iawn. 

21 Ac o herwydd i'r bydwragedd 


Cyn 
CRIST 
1635, 





h Ps. 81. 6, 


Cylch 
1695, 


ofni Duw, yntau “a wnaeth dai idd- |“,Eirych 
ynt hwythau. A 
22 A Pharaoh a orchymynodd i'w | 1brcen.2 
holl bobl, gan ddywedyd, ! Pob mab | “Cyics” 
a'r a enir, bwriwch ef i'r afon; ond GR, 


cedwch yn fyw bob merch. 
PENNOD II. 


1 Geni Moses, 9 a'i fwrw mewn cawell yn yr 
hesg. 5 Merch Pharaoh yn eî gael ef, ac yn 
eî ddwyn î fynu. 11 Efe yn lludd. Aiphlwr? 
13 yn ceryddu Hebrêwr: 15 yn ffoi â Midian: 
21 yn prïodi Sephorah. 22 Genedigaeth 
Gersom. 29 Duw yn ystyrêed uchenaid yr 
Israeliaid. 





Genedigaeth Moses. 


Cyn 
CRIST 
1571. 


a pen. 6, 20, 
Num. 26. 


50. 
lChron.23,. 
lu 


' brïododd ferch i Lefi. 

2 A'r wraig a feichiogodd, ac a 
esgorodd ar fab: a phan welodd hi 
mai flws ydoedd efe, Phi a'i cudd- 
iodd ef dri mis. 

3 A phan na allai hi ei guddio ef 
yn hŵy, hi a gymmerodd gawell iddo 
ef o lafrwyn, ac a ddwbiodd hwnnw 
â chlai ac â phyg; ac a osododd y 
bachgen ynddo, ac a'i rhoddodd ym 
mysg yr hesg ar fin yr afon. 

4 Â'i chwaer ef a safodd o bell, i 
gael gwybod beth a wnaid iddo ef. 

5 î A merch Pharaoh a ddaeth 
i waered i'r afon i ymolchi; (al 
llangcesau oedd yn rhodio ger llaw 
yr afon;) a hi a ganfu y cawell 
y'nghanol yr hesg, ac a anfonodd 
ei llaw-forwyn i'w gyrchu ef. 

6 Ac wedi iddi ei agoryd, hi a 
ganfu y bachgen ; ac wele y plentyn 
yn wylo: a hi a dosturiodd wrtho, 
ac a ddywedodd, Un o blant yr 
Hebreaid yw hwn. 

7 Yna ei chwaer ef a ddywedodd 
wrth ferch Pharaoh, A ôf fi i alw 
attat fammaeth o'r Hebr€esau, fel 
y mago hi y bachgen i ti? 

8 A merch Pharaoh a ddywedodd 
wrthi, Dos. A'r llangces a aeth ac 
a alwodd fam y bachgen. 

9 A dywedodd merch Pharaoh 
wrthi, Dwg ymaith y bachgen hwn, 
a maga ef i mi, a minnau a roddaf 
i ti dy gyflog. A'r wraig a gym- 
merodd y bachgen, ac a'i magodd. 

10 Pan aeth y bachgen yn fawr, 
hi aì dug efì ferch Pharaoh; ac 
efe a fu iddi yn fab: a_hi a alwodd 
ei enw ef “Moses; O herwydd, eb 
hi, o'r dwfr y tynnais ef. 

ll TA bu yn y dyddiau hynny, 
.j*pan aeth Moses yn fawr, fyned o 
“|hono allan at ei frodyr, ac edrych 
ar eu beichiau hwynt, a_ gweled 
Aiphtwr yn taro Hebrêwr, um oi 
frodyr. 

12 Ac efe a edrychodd yma ac 
accw; a phan welodd nad oedd 
4no neb, eîe a laddodd yr Aipht- 
lad, ac a'i cuddiodd yn y tywod. 

13 Ac îefe a aeth allan yr ail 
dydd; ac wele ddan Hebrêwr yn 
ymryson: ac efe a ddywedodd wrth 
yr hwn oedd ar y cam, Paham y 
tarewi dy gyfaill ? 

l4 A dywedodd yntau, Pwy ath 
osododd di yn “bennaeth ac yn 
írawdwr arnom nif ai meddwl yr 





b Act.'T. 20. 
Hcb. 11.23. 


2 Sef, Un a. 
dynnwyd 
allun. 


1591, 


d Act. 7. 26, 


9 dywysog, 


wyt ti fy lladd i, megis y lleddaist | 


os 


EXODUS, IL 
NA * gwr o dŷ Lefi a aeth, ac a | yr Aiphtiad? A Moses a_ ofnodd, 





Moses yn ffos 4 Midian. 


Cyn 
ac a ddywedodd, Dïau y gwyddir y | CRIST 
peth hyn. —_- 

15 Pan glybu Pharaoh y peth hyn, 
efe a geisiodd ladd Moses: ond 
* Moses a_ffodd rhag Pharaoh, ac a 
arhosodd yn nhir Midian; ac a 
eisteddodd wrth bydew. 

l6 Ac i *offeiriad Midian yr yd- *dmyog. 
oedd saith o ferched: ar rhai|no 
hynny a ddaethant ac a dynnasant 
ddwfr, ac a lanwasant y cafnau i 
ddyfrhâu defaid eu tad. 

17 Ond y bugeiliaid a ddaethant 
ac au gyrrasantb ymaith: yna y 
cododd Moses, ac au cynnorthwy- 
odd hwynt, ac a ddyfrhaodd eu 
praidd hwynt. 

18 Yna y daethant at Reuel eu 
tad: ac efe a ddywedodd, * Paham 
y daethoch heddyw cyn gynted î 

19 A hwy a ddywedasant, Aipht- 
wr a'n hachubodd ni o law y bu- 
geiliaid; a chan dynnu a dynnodd 
ddwfr hefyd i ni, ac a ddyfrhaodd 
y praidd. 

20 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
ferched, Pa le y mae efe? paham y 
gollyngasoch ymaith y gwr* Gel- 
wch arno, a bwyttâed fara. 

21 A bu Moses foddlawn i drigo 
gyd â'r gwr: ac yntau a roddodd 
Sephorah ei ferch i Moses. 

22 A hi a esgorodd ar fab; ac efe 
a alwodd ei enw ef fGersom: O her- | “pen. 18.3. 
wydd £dïeithr, eb efe, a fâm i mewn 5 Heb, 1. 
gwlad ddïeithr. 

23 4 Ac yn ol dyddiau lawer, bu 
farw brenhin yr Aipht; a phlant 
Israel 'a ucheneidiasant oblegid y |!Num.20 
caethiwed, ac a waeddasant; â'u |xGen.18.20. 
gwaedd hwynt a ddyrchafodd at| ^> 
Dpuw, oblegid y caethiwed. | Ln YUd 

24 A Duw a glybu eu huchenaid) 
hwynt ; a Duw a gofiodd ei ! gyfam- |!Ggn161t. 
mod âg Abraham, âg Isaae, ac â| 
Jacob. 

25 A Duw a edrychodd ar blant 
Israel; Duw hefyd ma gydnabu â 
haiwynt. 


e Act. 7. 29, 


5 pa fodd. 


h pen, 7. 7. 
ct 


m pen, 9. 7. 


PENNOD HI. 


1 Moses yn bugeilio defaid, Jethro.. 2 Duw yn 
ymddangos iddo mewn perth yn Uosgi: 9 ac 
yn eì anfon ef 4 waredu Israel. 14 Enw 
Duw. 15 Ei gennadwriaelh ef at Israel, 
1491, 


AW ED oedd yn bugeilio def- 

aid Jethro ei  chwegrwn, off- |? Neu dud 

eiriad Midian: ac efe a yrrodd y| fah.” 

praidd o'r tu cefn i'r anialwch, ac a 

ddaeth i “fynydd Duw, Horeb. sp LA 
2 Ac angel yr ARGLWYDD a ym-[8$. 





Dwv yn anfon Moses 





Cyn 
CRIST 
1491. 


b Deut. 33. 
Act. 7. 30, 





c Deut, 33, 
16. 































Act. 7. 39. 


e.Matt. 22, 
Marc 12. 


Act. 7. 92. 
f Felly 
l Bren, 19, 


13. 
Es. 6. 1, 5. 


& pen. 2. 25. 


HU. &418. 21. 


ií Gen. 15.18. 


1 Edrych 


m Jos, l. 6. 


d Jos. 5. 15. 


20, 
Luc 20, 37. 


h Gen. 11. 5, 


k Ps, 105. 26. 


ddangosodd iddo mewn "fflam dân 
o ganol perth : ac efe a edrychodd, 
ac wele, y berth yn llosgi yn dân, 
a'r berth heb ei difa. 

3 A dywedodd Moses, Mi a droaf 
yn awr, ac a edrychaf ar y weled- 
igaeth fawr hon, paham nad yw y 
berth wedi llosgi. 

4 Pan welodd yr ARGLWYDD 6ì 
fod efe yn troi i edrych, Duw a 
alwodd arno *o ganol y berth, ac 
a ddywedodd, Moses, Moses. A dy- 
wedodd yntau, Wele fi. 

5 Ac efe a ddywedodd, Na nesâ 
yma: 4 dïosg dy esgidiau oddi am 
dy draed; o herwydd y lle yr wyt 


ti yn sefyll arno sydd ddaear sanct- 
aidd 


6 Ac efe a ddywedodd, “Myfi yw 
Duw dy dad, Duw Abraham, Duw 
Isaac, a Duw Jacob. A Moses a 
guddiodd ei wyneb; oblegid “ofni 
yr ydoedd edrych ar Dpuw. 

7A dywedodd yr ARGLWYDD, 
Gan weled y gwelais gystudd fy 
mhobl sydd yn yr Aipht, *a'u gwaedd 
o achos eu meistriaid-gwaith aglyw- 
ais; canys mi a wn oddi wrth eu 
doluriau. 

8 A mi a ddisgynais i'w gwaredu 
hwy. .o law yr Aiphtiaid, ac i'w dwyn 
o'r wlad honno i wlad dda a_hel- 
aeth, i wlad yn llifeirio o laeth a 
mêl; i le iy Canaaneaid. ar Heth- 
iaid, ar Amoriaid, a'r Phereziaid, 
yr Hefiaid hefyd, a'r Jebusiaid. 

9 Ac yn awr wele, gwaedd meib- 
ion Israel a ddaeth attaf fi; a hef- 
yd mi a welais y gorthrymder âr 
hwn y gorthrymmodd yr Aiphtiaid 
hwynt. 

10 ETyred gan hynny yn awr, a 
mi a'th anfonaf at Pharaoh; fel y 
dygech fy mhobl, plant Israel, allan 
o'r Aipht. 

ll * A dywedodd Moses wrth 


||DDpuw, !Pwy ydwyf fi, fel yr awn 


i at Pharaoh, ac y dygwn blant 
Israel allan o'r Aipht? 

12 Dywedodd yntau, Dïau "y 
byddaf gyd â thi; a hyn a fydd 
arwydd i ti, mai myfi a'th anfon- 
odd: Wedi i ti ddwyn fy mhobl 
allan o'r Aipht, chwi a wasanaeth- 
wch DDUW ar y mynydd hwn. 

13 A dywedodd Moses wrth DpuUw, 
Wele, pan ddelwyf fi at feibion Is- 
rael, a dywedyd wrthynt, Duw eich 
tadau am hanfonodd attoch; os 
dywedant wrthyf, beth yw ei enw 
ef? beth a ddywedaf fi wrthynt ? 


EXODUS, III. 


14 A Duw a ddywedodd wrth 
Moses, YDWYF YR HWN YD- 
WYF:. dywedodd hefyd, Fel hyn 
yr adroddi wrth feibion Israel; 
n YDWYF a'm hanfonodd attoch. 

15 A Duw a ddywedodd drachefn 
wrth Moses, Fel hyn y dywedi wrth 
feibion Israel; ARGLWYDD DDUW 
eich tadau, Duw Abraham, Duw 
Isaac, a Duw Jacob, am hanfon- 
odd attoch: dyma *fy enw byth, a 
dyma fy nghoftadwriaeth o genhedl- 
aeth i genhedlaeth. 

16 Dos a Pchynnull henuriaid Is- 
rael, a dywed wrthynt, ARGLWYDD 
Dpuw eich tadau, Duw Abraham, 
Isaac, a Jacob, a ymddangosodd 1 
mi, gan ddywedyd, “Gan ymweled 
yr ymwelais â chwi, a gwelais yr 
hyn a wnaed i chwi yn yr Aipht. 

17 A dywedais, Mi a'ch dygaf chwi 
i fynu o adfyd yr Aipht, i wlad y 
Canaaneaid, ar Hethiaid, ar Amor- 
iaid, a'r Phereziaid, yr Hefiaid hef- 
yd, a'r Jebusiaid; i wlad yn llifeirio 
o laeth a mêl. 

18 A 'hwy a wrandawant ar dy 
lais; a thi a ddeui, ti a henuriaid 
Israel, at frenhin yr Aipht, a dywed- 
wch wrtho, ARGLWYDD “DDUW yr 
Hebreaid a gyfarfu â ni ; ac yn awr 
gâd i ni fyned, attolwg, daith tri 
diwrnod i'r anialwch, fel yr aberth- 
om i'r ARGLWYDD ein Duw. 

19 1 A mi a wn na edy brenhin 
yr Aipht ì chwi fyned, ond mewn 
llaw gadarn. 

20 Am hynny mi a estynaf fy llaw, 
ac a darawaf yr Aipht â'm holl ryf- 
eddodau, y rhai a wnaf yn ei chan- 
ol; ac wedi hynny efe a'ch gollwng 
chwi ymaith. 

21 A rhoddaf hawddgarwch i'r bobl 
hyn y'ngolwg yr Aiphtiaid: a bydd, 
*pan eloch, nad eloch yn waglaw ; 

22 “Ond job gwraig a fenthyccia 
gan ei chymmydoges, a chan yr hon 
fyddo yn cyttal â hi, ddodrefn ar- 
ian, a dodrefn aur, a gwisgoedd: a 
chwi a'u gosodwch Awynt am eich 
meibion ac am eich merched: ac 
< a yspeiliwch yr * Aiphtiaid. 


PENNOD IV. 


1 Troî gwïalen Moses yn sarph. 6 Ei law ef yn 
gwahan-glwyfo. 10 Efe yn anewyllysgar i'w 
anfon. 14 Appwyntio Aaron ŵw helpu ef. 
18 Moses yn ymadael oddi wrth Jethro.. 21 
Cennadwriaeth Duw at Pharaoh. 2&4 Se 
phorah yn enwaedu ar eî mab. 2 Danfon 
Aaron i gyfarfod â Moses. ôl Y bobl yn 
credu êddynt. 


$ caredu Israel. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


n pen, 6. 3. 
2 Cor. I. 2N 
o Ps.135.12. 


P pen, â, 29, 


gGen.50,24, 


r pen, 4, ôl. 


5 pen, ô, 9. 


t Gen. 15.14. 


u pen, 1], 2. 
a l2. 0, 


8 dlysau. 


x Ezec, 90, 
10, 


$ Neu, 
Aipld. 





Moses yn dychwelyd 
| Î A MOSES a attebodd, ac a ddy- 





Cyn 
aY WN wedodd, Etto, wele, ni chred- 


| ant i mi, ac ni wrandawant ar fy 
llais; ond dywedaiit, Nid ymddang- 
| 





osodd yr ARGLWYDD i ti. 

9 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrtho, Beth sydd yn dy law? Dy- 
wedodd yntau, Gwïalen. 

3 Ac efe a ddywedodd, Tafl hì ar 
y ddaear. Ac efe a'i taflodd hi ar 
y ddaear; a hi a aeth yn sarph: a 
Moses a giliodd rhagddi. 

4 Yr ARGLWYDD hefyd a ddywed- 
odd wrth Moses, Estyn dy law, ac 
ymafael yn ei llosgwrn hi. Ac efe 
a estynodd ei law, ac a ymaflodd 
ynddi; a hi a aeth yn wialen yn ei 
law ef: 

5 Fel y credant ymddangos i ti o 
ARGLWYDD DDUW eu tadau, DUw 
Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob. 

'6 TA dywedodd yr ARGLWYDD 
wrtho drachefn, Dod yn awr dy law 
yn dy fynwes. Ac efe a roddodd ei 
law yn ei fynwes: a pa» dynnodd 
efe hi allan, wele, eì law ef yn 


'*Num.12. | wahan-glwyfol *fel yr eira. 
les |. 7 Ac efe a ddywedodd, Dod eil- 
waith dy law yn dy fynwes. Ac 


efe a roddodd eilwaith ei law yn 

ei fynwes, ac a'i tynnodd hi allan 

o'i fynwes; ac wele, hi a droisai fel 

ei gnawd «rall ef. 

8 A bydd, oni chredant ì ti, ac 
oni wrandawant ar lais yr arwydd 
cyntaf, etto y credant i lais yr ail 
arwydd. 

9 A bydd, oni chredant hefyd i'r 
ddau arwydd hyn, ac oni wrandaw- 
ant ar dy lais, íi a gymmeri o ddwfr 
yr afon ac a'i tywellti ar y sychdir; 

Eb A bya by dyfroedd a gymmerech 
»pen.7.19.| Or afon yn waed ar y tir sych. 

10 1 A dywedodd Moses wrth yr 

ARGLWYDD, O fy Arglwydd, ni bm 
o wr *ymadroddus, *na chyn hyn, nac 
doenae |6r pan leferaist wrth dy was; eithr 
tae, ^safndrwm a thafodtrwm ydwyf. 

_ ll A dywedodd yr ARGLWYDD 
aPs.924.9. | wrtho, * Pwy a wnaeth enau i ddyn? 
neu pwy a ordeiniodd fudan, neu 
fyddar, neu y neb sydd yn gweled, 

neu y dall? onid myfi yr ARGLWYDD? 

| 12 Am hynny dos yn awr; a mi a 
*Mat.10.19. fyddaf * gyd â'th enau, ac a ddysgaf 
Luc 12.11. i ti yr hyn a ddywedych. 

13 Dywedodd yntau, O fy Ar- 
glwydd, danfon, attolwg, gyd â'r 
hwn a *ddanfonych. 

14 Ac ennynodd digofaint yr AR- 
| GLWYDD yn erbyn Moses; ac efe 


3 o eiriau. 





5 ddylit ei 
ddanfon, 





60 


EXODUS, IV. 





r Aipht. 


a ddywedodd, Onid dy frawd gwl Cyn 


Aaron y Lefiad? mi a wn y medr 
efe lefaru yn groyw: ac wele efe 
yn dyfod allan i'th gyfarfod; a 
phan y'th welo, efe a lawenycha 
yn ei galon. 

15 íLlefara dithau wrtho ef, a 
gosod y geiriau hyn yn ei enau: 


'a minnau a fyddaf gyd â'th enau 


di, a chyd â'i enau yntau, a dysgaf 
i chwi yr hyn a wneloch. 

16 A llefared yntau trosot ti wrth 
y bobl: ac felly y bydd efe yn lle 
genau i tì, “a thithau a fyddi yn 
lle Duw iddo yntau. 

17 Cymmer hefyd y wïalen hon 
yn dy law, yr hon y gwnei wyrth- 
iau â hi. 

18 1 A Moses a aeth, ac a ddy- 
chwelodd at “Jethro ei chwegrwn, 
ac a ddywedodd wrtho, Gâd i mi 
fyned, attolwg, a dychwelyd at fy 
mrodyr sydd yn yr Aipht, a gwel- 
ed a ydynt etto yn fyw. A,dywed- 
odd Jethro wrth Moses, Dos mewn 
lieddwch. 

19 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Moses ym Midian, Dos, dy- 
chwel i'r Aipht; o herwydd "bu 
feirw yr holl wŷr oedd yn ceisio 
dy einioes. 

20 A Moses a gymmerth ei wraig, 
a'i feibion, ac a'u gosododd hwynt 
ar asyn, ac a ddychwelodd i wlad 
yr Aipht: cymmerodd Moses hefyd 
wïalen Duw yn ei law. 

91 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Pan elych i ddychwel- 
yd i'r Aipht, gwel ì fi wneuthur 
ger bron Pharaoh yr holl ryfeddod- 
au a roddais yn dy law: ond 'mi a 
galedaf ei galon ef, fel na ollyngo 
ymaith y bobl. 

22 A dywed wrth Pharach, Fel 
hyn y dywedodd yr ARGLWYDD; 
* [y mab ì, sef 'fy nghyntaf-anedig, 
yw Israel. 

23 A dywedais wrthyt, Gollwng fy 
mab, fel y'm gwasanaetho: ond os 
gwrthodi ei ollwng ef, wele, “mi 
a laddaf dy fab di, sef dy gynt:af- 
anedig. 

94 « A bu, ar y ffordd yn y lletty, 
" cyfarfod o'r ARGLWYDD âg ef, a 
cheisio eì ladd ef. 

95 Ond Sephorah a gymmerth 
ïo cyllell êm, ac a dorrodd ddïen- 
waediad ei mab, ac ai bwriodd i 
gyffwrdd â'i draed ef; ac a ddy- 
wedodd, Dïau dy /od yn brïod 
gwaedlyd 1 mi. 


CRIST 
1491. 





fpen.T7.l,2. 


E pen, 7, 1. 


6 Heb. 
Jelher. 


h pen. 2,15, 
Matt, 2, 20. 


inpen.7.3,13. 
a9, l2. 
alo.l. 


a li, 8. 
TJDeut. 2. 30, 


Rhuf.9.1S. 
k Rhuf, 9, 4. 
ì Jer, 31. 9, 

Iago 1. 18, 


m pen. 11. 6, 
a l2,29. 


n Num, 22, 
ao, 


7 Neu, 
garreg. 
o Jos, 5, 2, 3. 


| 








26 A'r ARGLWYDD a beidiodd âg 
ef: yna y dywedodd hi, Prïod gwaed- 
lyd wyt, oblegid yr enwaediad. 

27 $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Aaron, Dos 1 gyfarfod â Moses 
i'r anialwch. Ac efe a aeth, ac a 
gyfarfu âg ef ym Pmynydd Duw, 
ac ai cusanodd ef. 

29 A Moses a fynegodd i Aaron 
holl eiriau yr ARGLWYDD, yr hwn 
a'i hanfonasai ef, ar holl arwyad- 
ion a orchymynasai efe iddo. 

29 I A Moses ac Aaron a aethant, 
ac a gynnullasant holl henuriaid 
meibion Israel. 

30 Ac Aaron a draethodd yr holl 
eiriau a lefarasai yr ARGLWYDD 
wrth Moses, ac a wnaeth yr ar- 
wyddion y'ngolwg y bobl. 

31 A chredodd y bobl: a phan 
glywsanb ymweled o'r ARGLWYDD 
â meibion Israel, ac iddo edrych ar 
eu gorthrymder, yna “hwy a ym- 
grymmasant, ac a addolasant. 


PENNOD V. 


1 Pharaoh yn rhoddi sên 4 Moses ac Aaron am 
ew cennadwriaeth.: 5 yn ychwanegu tasg yr 


Cyn 
CRIST 
1491. 


P pen, 3. 1. 


Aaron yn cyfarfod Moses. 
| 


| 4pen,l2,27. 


Israeliaid : 15 yn eu ceryddu hwynt am eu 
hachwynion. 21 Hwythau yn llefain yn er- 
byn Moses ac Aaron. 22 Moses yn cwyno 
wrth Dduw. 
A wedi hynny, Moses ac Aaron 
a aethant i mewn, ac a ddy- 
wedasant wrth Pharaoh, Fel hyn y 
dywedodd ARGLWYDD DDUW Is- 
rael; Gollwng ymaith fy mhobl, fel 
y cadwont wyl ìi mi yn yr anialwch. 

2 A dywedodd Pharaoh, *Pwy yw 
yr ARGLWYDD, fel y gwrandâwn i 
ar eì lais, ìi ollwng Israel ymaith? 
Yr ARGLWYDD nid adwaen, ac Is- 
rael nì ollyngaf. 

3 A dywedasant hwythau, PDUw 
yr Hebreaid a gyfarfu â ni: gâd i 
ni fyned, attolwg, daith tridiau yn 
yr anialwch, ac aberthu i'r AR- 
GLWYDD ein Duw; rhag iddo ein 
rhuthro â haint, neu â chleddyf. . 

4 A dywedodd brenhin yr Aipht 
wrthynt, Moses ac Aaron, paham y 
perwch i'r bobl beidio â'u gwaith? 
ewch at eich beichiau. 

5 Pharaoh hefyd a ddywedodd, 
Wele, pobl y wlad yn awr ydynt 
lawer, a pharasoch iddynt beidio 
â'u llwythau. 

6 A gorchymynodd Pharaoh, y 
dydd hwnnw, i'r rhai oedd feistr- 
iaid-gwaith ar y bobl, au swyddog- 
ion, gan ddywedyd, 


a Job 21.15. 


b pen, 3. 18. 








61 


EXODUS, V. 





7 Na roddwch mwyach wellt i'r 


Gorthrymmwu Israel yn fwy. 





bobl i wneuthur priddfeini, megis 
or blaen; elant a chasglant wellt 
iddynt eu hunain. 

9 A rhifedi y priddfeini y rhai yr 
oeddynt hwy yn ei wneuthur o'r 


Cyn 
CRIST 
1491. 


blaen a roddwch arnynt; na lei- 
hêwch o hynny: canys segur ydynt ; 
am hynny y maent yn gweiddi, 
gan ddywedyd, Gâd i ni fyned ac 
aberthu i'n Duw. 

9 Trymhâer y gwaith ar y gwŷr, a 
gweithiant ynddo; fel nad edrych- 
ant am eiriau ofer, 

10 9 A meisiriaid-gwaith y bobl, 
a'u swyddogion, a aethant allan, ac 
a lefarasant wrth y bobl, gan ddy- 
wedyd, Fel hyn y dywed Pharaoh, 

Ni roddaf wellt i chwi. 

ll Ewch chwi, a cheisiwch i chwi 
wellt lle y caffoch; er hynny ni 
leihêir dim o'ch gwaith. 

12 A'r bobl a ymwasgarodd trwy 
holl wlad yr Aipht, i gasglu sofi yn 
lle gwellt. 

19 A'r meistriaid-gwaith oedd yn 
eu prysuro, gan ddywedyd, Gorphen- 
wch eich gwaith, dogn dydd yn ei 
ddydd, megis pan oedd gwellt, 

14 A churwyd swyddogion meibion 
Israel, y rhaì a osodasai meistriaid- 
gwaith Pharaoh arnynt hwy; a dy- 
wedwyd, Paham na orphenasoch 
eich tasg, ar wneuthur priddfeini, 
ddoe a heddyw, megis cyn hynny? 

15 1 Yna swyddogion meibion Is- | 
rael a ddaethant ac a lefasant ar | 
Pharaoh, gan ddywedyd, Paham y 
gwnei fel hyn â'th weision ? 

16 Gwellt ni roddir i'th weision; 

a Gwnewch briddfeini i ni, medd- 
ant: ac wele dy weision a gurwyd ; 
a'th bobl di dy hun sydd ar y bai. 

l7 Ac efe a ddywedodd, Segur, 
segur ydych; am hynny yr ydych 
chwi yn dywedyd, Gâd i ni fyned 
ac aberthu i'r ARGLWYDD, 

18 Am hynny ewch yn awr, gweith- 
iwch; ac ni roddir gwellt i chwi; 
etto chwi a roddwch yr êm cyfrif 
o'r priddfeini. 

19 A swyddogion meibion Israel a'u 
gwelent eu hun mewn Ae drwg, pan 
ddywedid, Na leihêwch ddm o'ch 
priddfeini, dogn dydd yn ei ddydd. 

-20 T A chyfarfuant â Moses ac 
Aaron, yn sefyll ar eu ffordd, pan 
oeddynt yn dyfod allan oddi wrth 
Pharaoh : 

21 A dywedasant wrthynt, Edrych- 
ed yr ARGLWYDD arnoch chwi, a 
barned; am i chwi beri i'n sawyr 


—— 


cC 


—— 


Enw Dwv, JEHOFAH. 


| 
| 


Cyn 
CRIST 


1491. 





| 
cGen. 94,90, 











|l 





a pen. 9. 19. 
b pen. 12. 
39, 99, 


2 Neu, IOR. 


f pen. 2, 24. 


3 Heb, 
coduis fy 
llaw, 
Edrych 
Gon.,14,22, 
Deut, 92, 
40, 
EGen,15.18. 
a 26, a. 


a oV. 12, 


ni “ ddrewi ger bron Pharaoh, a cher 
bron ei weision, gan roddi cleddyf 
yn eu llaw hwynt i'n lladd ni. 

22 A dychwelodd Moses at yr AR- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, O An- 
GLWYDD, paham y drygaist y bobl 
hyn? i ba beth y'm hanfonaist? 

93 Canys er pan ddeuthum at 
Pharaoh, i lefaru yn dy enw di, efe 
a ddrygodd y bobl hyn; a chan 
waredu ni waredaist dy bobl. 


PENNOD VI 
1 Duw yn adnewyddu eî addewid, trwy eí enw 

JEHOFAH. 14 Achau Reuben, 15 Simeon, 

16 a_Lefi, o'r hwn y daeth Moses ac Aaron. 
ac y dywedodd yr ARGLWYDD 

wrth Moses, Yn awr y cei wel- 
ed beth a wnaf i Pharaoh: canys 
atfrwy law gadarn y gollwng efe 
hwynt, a thrwy law gadarn Py gyrr 
efe hwynt o'i wlad. 

9 Duw hefyd a lefarodd wrth 
Moses, ac a ddywedodd wrtho, Myfi 
yw JEHOFAH. 

3 A mi a ymddangosais i Abra- 
ham, i Isaac, ac i Jacob, dan enw 
eDuw Hollalluog; ond erbyn fy 
enw JEHOFAH ni bîm adnab- 


'|yddus iddynt. 


4 Hefyd mi a sicrheais fy nghyfam- 
mod â hwynt, *am roddi iddynt wlad 
Canaan, sef gwlad eu hymdaith, yr 
hon yr ymdeithiasant ynddi. 

5 A fmi a glywais hefyd uchenaid 
plant Israel, y rhai y mae yr Aipht- 
iaid yn eu caethiwo; a chofiais fy 
nghyfammod. 

6 Am hynny dywed wrth feibion 
Israel, Myfi 4yw yr ARGLWYDD; a 
myfi a'ch dygaf chwi allan oddi 
tan lwythau yr Aiphtiaid, ac a'ch 
rhyddhâf o'u caethiwed hwynt; ac 
a'ch gwaredaf â braich estynedig, 
ac â barnedigaethau mawrion. 

7 Hefyd mi a'ch cymmeraf yn bobl 
i mi, ac a fyddaf yn DDuUw i chwi: 
a chewch wybod mai myfi yw yr 
ARGLWYDD eich Duw, yr hwn sydd 
yn eich dwyn chwi allan oddi tan 
lwythau yr Aiphtiaid. 

8 A mi a'ch dygaf chwi i'r wlad, 
am yr hon *y “tyngais y rhoddwn 
hii Abraham, i Isaac, ac i Jacob; a 
mi ai rhoddaf i chwi yn etifedd- 
iaeth : myfi yw yr ARGLWYDD. 

9 $ A Moses a lefarodd felly wrth 
ng Israel; ond ni wrandawsant 
ar Moses, gan ngdra yspryd, a 
chan TY ce, a” 

10 A'r ARGLWYDD a lefarodd wrth 


Moses, gan ddywedyd, 


62 


EXODUS, VI. 


1l Dos i mewn; dywed wrth Pha- 
raoh, brenhin yr Aipht, am iddo 
ollwng meibion Israel allan o'i wlad. 

12 A Moses a lefarodd ger bron 
yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, 
Wele, plant Israel ni wrandawsant 
arnaf fi; a pha fodd y'm gwran- 
dawai Pharaoh, a minnau ^yn ddi- 
enwaededig o wefusau ? 

13 A'r ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses ac Aaron, ac a roddodd or- 
chymyn iddynt at feibion Israel, 
ac at Pharaoh brenhin yr Aipht, i 
ddwyn meibion Israel allan o wlad 
yr Aipht. 

14 $ Dyma eu pen-cenedl hwynt: 
F meibion Reuben, y cyntaf-anedig i 


Israel; Hanoch, a Phâlu, Hesron, a| 5.3. 


Charmi: dyma deuluoedd Reuben. 

15 A “meibion Simeon; Jemuel, a 
Jamin, Ohad, a Jachin, Sohar hef- 
yd, a Saul mab y Ganaanees: dyma 
deuluoedd Simeon. 

16 1 Dyma hefyd enwau !meibion 
Lefi, yn ol eu cenhedlaethau; Ger- 
son, Cohath hefyd, a Merari: a 
blynyddoedd oes Lefi oedd gant ac 
onid tair blynedd deugain. 

I7 Meibion Gerson; Libni, a 
Simi, yn ol eu teuluoedd. 

18 A "meibion Cohath; Amram, ac 
Ishar, Hebron hefyd, ac Uzziel: a 
blynyddoedd oes Cohath oedd dair 
ar ddeg ar hugain a chân mlynedd. 

19 9Meibion Merari oedd Mahali, 
a Musi: dyma deuluoedd Lefi, yn 
ol eu cenhedlaethau. 

20 Ac PAmram a gymmerodd Jo- 
chebed, ei fodryb chwaer ei dad, yn 
wraig iddo; a hi a ymddôg iddo 
Aaron a Moses: a blynyddoedd oes 
Amram oedd onid tair deugain a 
chân mlynedd. 

21 4 A “meibion Ishar; Corah, a 
Nepheg, a Sicri. 

22 A "meibion Uzziel; Misael, ac 
Elsaphan, a Sithri. 

23 Ac Aaron a gymmerodd Eli- 
seba, merch * Aminadab, chwaer 
Nahason, yn wraig iddo; a hi a 
ymddâg iddo *Nadab ac Abihu, 
Eleazar ac Ithamar. 

24 Meibion Oorah hefyd; Assir, 
ac Elcanah, ac Abiasaph: dyma 
deuluoedd y Corahiaid. 

25 Ac Eleazar, mab Aaron, a gym- 
merodd yn wraig iddo tu» o ferched 


Achau Reuben, &c. 


Cyn 
CRIST 
1491, 





h pen. 4, 10, 
a ad, 30, 


î Gen, 46. 9, 
1 Chron, 


k I Chron, 
4, 24, 


1619. 
tNum, 3.17. 
l Chron. 6. 
1l, 16, 


m I Chron. 
6. 17. 
29. Te 

n Num. 26. 
57 


1 Chron. 6. 
2, 18. 


o 1 Chron, 
6. 19. & 
2 OL 


Pmoen.2.1. 
Num. 26.. 
59, 


GNum.16,1. 
1 Chron. 6. 
97, ôS, 

r Lef. 10, 4, 
Num. 2, 390, 

Cylch 
1530, 

sIuth 4.19, 

20, 
1 Chron, 
2.10. 
tNum,3, 2, 
26. 60, 


a 26. 60. 
1 Chron. 6. 
S.a24,1, 


Putiel; a "hi a ymddôg iddo ef “um 


Phineas: dyma bennau cenedl y 
Lefiaid, yn ol eu teuluoedd. 


26 Dyma Aaron a Moses, y rhai y 


1491. 








————— 


Anfon Moses at, Pharaoh. 


AR dywedodd yr ARGLWYDD wrthynt, 
nt. |Dygwch feibion Israel allan o wlad 
— |yr Aipht, yn ol eu lluoedd. 

27 Dyma y rhai a_lefarasant wrth 
Pharaoh, brenhin yr Aipht am 
ddwyn meibion Israel allan o'r 
Aipht: dyma y Moses ac Aaron 
hwnnw. 

28 TA bu, ar y dydd y llefarodd 
yr ARGLWYDD wrth Moses yn nhir 
yr Aipht, 

29 Lefaru or ARGLWYDD wrth 
Moses, gan ddywedyd, Myíi yw yr 
I ARGLWYDD: dywed wrth Pharaoh, 
| brenhin yr Aipht, yr hyn oll yr yd- 
| wyf fi yn ei ddywedyd wrthyt. 

30 A dywedodd Moses ger bron 
| zpen.4.10.| yr ARGLWYDD, Wele fi *yn ddïen- 
|waedediz o wefusau; a pha fodd 
y gwrendy Pharaoh arnaf? 


PENNOD VII 


| 

i | 1 Duw yn rhoi calon ym Moses â fyned at Pha- 
| raoh. 7 E4 oedran ef. S$ Ei wialen ef yn 
| troi yn sarph. 11 Yr hudolion yn gwneuthur 
| y cyffelyb. 13 Caledu calon Pharaoh. 14 
| 





LM ————c NN dda ah a a a  ———————— 








Cennadwriaelh Duw at Pharaoh. l9 Troi 
yr afon yn waed. 


'R ARGLWYDD a ddywedodd 


wrth Moses, Gwel, mi a'th 
* pen. 4.16. | wneuthum * yn dduw i Pharaoh ; ac 
Aaron dy írawd fydd yn brophwyd 
i tithau. | 
2 'Ti a leferi yr hyn oll a orchy- 
'mynwyf i ti; ac Aaron dy frawd a 
lefara wrth Pharaoh, ar iddo ollwng 
meibion Israel ymaith o'i wlad. 

3 A Pminnau a galedaf galon Pha- 
raoh, ac a amlhâf fy arwyddion a'm 
rhyfeddodau y'ngwlad yr Aipht. 

4 Ond ni wrendy Pharaoh arnoch: 
yna y rhoddaf fy llaw ar yr Aipht; ac 
y dygaf allan fy lluoedd, fy mhobl, 
meibion Israel, o wlad yr Aipht, 

bee e4et [Lwy farnedigaethau mawrion. 

| 5 A'r Aiphtiaid a gânt wybod mai 

| myfi 4 yr ARGLWYDD, pan estyn- 
wyf fy llaw ar yr Aipht, a dwyn 

| meibion Israel allan o'u mysg hwynt. 

6 A gwnaeth Moses ac Aaron fel y 

| gorchymynodd yr ARGLWYDD idd- 

| ynt; êc, felly y gwnaethant. 

| 1491, 7 A Moses ydoedd fab pedwar 

ugain mlwydd, ac Aaron yn fab tair 

| 


>men. SL 








blwydd a phedwar ugain, pan lef- 
arasant wrth Pharaoh. 

8 Y A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses ac Aaron, gan ddy- 
wedyd, 

9 Pan lefaro Pharaoh wrthych, 
'gan ddywedyd, Dangoswch gen- 
nych wyrthiau ; yna y dywedi wrth 


us 








63 


EXODUS, VIII. 


| ac yngŵydd ei weision; a'r holl 





Troi ey wialen yn sarph. 








Aaron, î Cymmer dy wïalen, a bwrw | _ Cyn 
Ai ger bron Pharaoh; a hi a â yn | CT45T 
sarph. 





10 í A Moses ac Aaron a acthant | 1 
i mewn at Pharaoh, ac a wnaeth- 
ant felly, megis y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD : ac Aaron a fwriodd ei 
wïalen ger bron Pharaoh, a cher| | | 
bron ei weision; a hi a aeth yn 
sarph. 

ll A Pharaoh hefyd *a alwodd am |* Gen. 41.8. 
y doethion, a'r fhudolion: a hwy- |£2Tin2.5. 
thau hefyd, sef swynwyr yr Aipht, 





a wnaethant felly trwy eu swynion. 

12 Canys bwriasant bob un ei 
wïalen; a hwy a aethant yn seirph: 
ond gwïalen Aaron a lyngcodd eu 
gwïail hwynt, 

13 A chalon Pharaoh a galedodd, 
fel na wrandawai arnynt hwy; 
Smegis y llefarasai yr ARGLWYDD. 

l4 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, " Caledodd calon Pha- ,"P6n-ê> 
raoh; gwrthododd ollwng y bobl|*" 
ymaith. 

15 Dos at Pharaoh yn fore: wele 
efe a ddaw allan i'r dwfr ; saf dithau 
ar lân yr afon erbyn ei ddyíod ef; 
a chymmer yn dy law y wïalen a 
drodd yn sarph. 

16 A dywed wrtho ef, ARGLWYDD 
Dpuw yr Hebreaid a'm hanfonodd 
attat, 1 ddywedyd, Gollwng ymaith 
íy mhobl, ífel y'm gwasanaethont 
yn yr anialwch: ac wele, hyd yn 
hyn, ni wrandewit. 

l7 Fel hyn y dywedodd yr AR- 
GLWYDD; Wrth hyn y cei wybod 
maì myfi yw yr ARGLWYDD : Fwele, 
myfi âr wialen sydd yn fy llaw a 
darawaf y dyíroedd sydd yn yr 
afon, fel y trôer hwynt ! yn waed. 

l8 A'r pysg sydd yn yr afon a 
fyddant feirw, a'r afon a ddrewa; 
a bydd blin gan yr Aiphtiaid yfed 
dwfr o'r afon. 

19 1 Yr ARGLWYDD hefyd a ddy- 
wedodd wrth Moses, Dywed wrth 
Aaron, Cymmer dy wïalen, ac estyn 
dy law ar ddyfroedd yr Aipht, ar 
eu ffrydiau, ar eu hafonydd, ac ar 
eu pyllau, ac ar eu holl*lynnau dyfr- 
oedd, fel y byddont yn waed; a bydd | dyfroedd. | 
gwaed trwy holl wlad yr Aipht, yn 
eu lestri coed a cherrig hefyd. | 

20 A Moses ac Aaron a wnaethant 
íel y gorchymynodd yr ARGLWYDD: 
ac efe "a gododd ei wïalen, ac aj|mpmn1"5. 
darawodd y dyfroedd y rhai oedd-| 
ynf yn yr afon, yngŵydd Pharaoh, 


E pen. £. 21, 





E pen. £. 9, 


1 Dat. 16. 6. 





2 Heb 


2 He 
gasgliad ew 











km EM HE a 
o anu a Dd anr md od yru dd rn NO EA mn RY, i EN, Fd LYFU I dd, rn 


Pla y Uyffaint. 


nddyfroedd y rhaì oeddynt yn yr 
afon a drôwyd yn waed. 

91 A'r pysgod, y rhai oeddynt yn 
yr afon, a fuant feirw: a'r afon a 
ddrew odd, ac ni allai yr Aiphtiaid 
yfed dwfr o'r afon; a gwaed oedd 

| trwy holl wlad yr Aipht. 

22 A swynwyr yr Aipht a wnaeth- 
ant y cyffelyb trwy eu swynion: 

a chaledodd calon Pharaoh, ac ni 
san dd odd arnynt; o megis y llef- 
arasaì yr ARGLWYDD. 

23 A Pharaoh a drodd ac a aeth i'w 
dŷ, ac ni osododd hyn at ei galon. 

24 A'r holl Aiphtiaid a gloddias- 
ant oddi amgylch yr afon am ddw ír 
i'w yfed; canys ni allent yfed o 
ddwfr yr afon. 

25 A chyflawnwyd saith o ddydd- 
iau, wedi ir ARGLWYDD daro yr 


jafon. 
PENNOD VIII. 

1 Danfon llyffaint.. 8 Pharaoh yn ym?il & Mo- 
ses. 2 A Moses trwy weddi, yn eu tynnu 
hwynt ymaith. 16 Troi y llwch yn lau: yr 
hyn ni allai y swynwyr ei wneuthur, 20 Yr 
heidiau ednog. 25 Pharaoh yn Ued-foddlawn 
i'r bobl fyned ; 92 etto efe a galedir. 

DYWEDODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Dos at Pharaoh, 

a dywed wrtho, Fel hyn y dywed 

yr ARGLWYDD ; Gollwng ymaith fy 

mhobl, fel y'm gwasanaethont. 

2 Ac os gwrthodi eu gollwng, wele, 
mi a darawaf dy holl derfynau di â 
2 llyffaint. 

3 A'r afon a_heigia lyffaint, y rhai 
a ddringant, ac a ddeuant i'th dŷ, 
ac ì ystafell dy orweddle, ac ar dy 
wely, ac i dŷ dy weision, ac ar dy 
bobl, ac i'th ffyrnau, ac ar dy “fwyd 
gweddill. 

4 A'r llyffaint a ddringant arnat tì, 
ac ar dy bobl, ac ar dy holl weision. 

5 íl Yr ARGLWYDD hefyd a ddy- 
wedodd wrth Moses, Dywed wrth 
Aaron, Estyn dy law â'th wïalen ar 
y ffrydiau, ar yr afonydd, ac ar y 
llynnoedd ; a gwna i lyffaint ddyfod 
i fynu ar hyd tir yr Aipht. 

6 Ac Aaron a estynodd eì law ar 
ddyfroedd yr Aipht; “a'r llyffaint a 
ddaethant i fynu, ac a orchuddias- 
ant dir yr Aipht. 

7 A'r swynwyr a wnaethant yr un 
modd, trwy eu swynion; ac a ddyg- 
asant i fynu lyffaint ar wlad yr 
| Aipht, 
cpen.9.9s,|. 9 Yna Pharaoh a aìwodd am 

210.17 .,|Moses ac Aaron, ac a ddywedodd, 

1 Bren. 15. |c Gweddïwch ar yr ARGLWYDD, ar 

iddo dynnu y llyffaint ymaith oddi 


Cyn 
CELST 
1491. 


n Ps, 18. 44. 
a.l05, 29. 





oad, 8. 


a Dat.16. 13. 


2 gafnou 
tylino: 
neu, does, 


b Pa, T8. 45, 
a 105, 30, 


Act. 8. 24, 





o“ 


EXODUS, VIII. 


Troi y llwch yn Uau. 


wrthyf fi, ac oddi wrth fy mhobl; 
a mi a ollyng caf ymaith y bobl, fel 
yr aberthont i'r ARGLWYDD. 


y AD 
CRYST 
9 A Moses a ddywedodd wrth 


1491, 





Pharaoh, Cymmer ogoniant arnaf fì; 
“Pa, amser y gweddïaf trosot, a thr os 
dy weision, a thros dy bobl, am 
* ddifa y llyffaint oddi wrthyt, ac o'th 
daì, au gadael yn unig yn yr afon? 
10 Ac efe a ddywedodd, *Y fory. |"'An,, 
A dywedodd yntau, Yn ol dy air y | Je 
bydd; fel y gwypech nad oes meb 
fel yr ARGLWYDD ein DUW ni. 

ll A'r llyffaintb a ymadawant â 
thi, ac âth dai, ac â'th weision, ac 

â'th bobl; yn unig yn yr afon y 
gadewir hwynt. 

12 A Moses ac Aaron a aethant 
allan oddi wrth Pharaoh. A Moses | 
a lefodd ar yr ARGLWYDD, o achos | 
y llyffaint y rhai a ddygasai efc ar 


3 Neu 
Erbyn pa 
bryd 


â Heb. 
dorri 
ymaith. 


Pharaoh. 

13 A'r ARGLWYDD a wnaeth yn ol 
gair Moses; ar llyffaint a fuant 
feirw o'r tai, or pentrefydd, ac o'r 
meusydd 

14 A chasglasant hwynt yn 
tyrrau ; fel y drewodd y wlad. 

15 Pan welodd Pharaoh fod seib- 
iant ê4do, “efe a galedodd ei galon, 
ac ni wrandawodd arnynt; megis 
y llefarasai yr ARGLWYDD. 

16 $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Dywed wrth Aaron, 
Estyn dy wïalen, a tharo lwch y 
ddaear, fel y byddo yn llan trwy 
holl wlad yr Aipht. 

17 Ac felly y gwnaethant: canys 
Aaron a estynodd eì law â'i wïalen, 
ac a darawodd lwch y ddaear; ac 
“efe a aeth yn llau ar ddyn ac ar 
anifail: holl lwch y tir oedd yn 
llau trwy holl wlad yr Aipht. 

18 A'r swynwyr a wnaethant felly, 
trwy eu swynion, ì ddwyn llau all- 
an; ond ni allasant: felly y bu y 
llau ar ddyn ac ar anifail. 

19 Yna y swynwyr a ddywedasant 
wrth Pharaoh, fBys DuUw gyw hyn: 
a chaledwyd calon Pharaoh, ac ni 
wrandawai arnynt; megis y llefar- 
asal yr ARGLWYDD. 

2) $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Cyfod yn fore, a saf ger 
bron Pharaoh; wele, efe a ddaw 
allan i'r dwfr: yna dywed wrtho, Ï 


ben- 


d. pen. 7. 14, 


e Ps, 105.51. 


f 1 Sam. 6. 
ed) a 


Vs 
Wa e 28, 
Luc 11,20, 


Fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD; 
Gollwng ymaith fy mhobl, fel y'm 
gwasanaethont. 

21 O herwydd, os ti ni ollyngi fy 
mhobl, wele fi yn gollwng arnat ti, 


Y gymmysgbla. 


| EXODUS, IX. 


Haint yr anifeilionid. | 


| Ys 

| Cyn |ac ar dy weision, ac ar dy bobl, ac 
i'th dai, ê€gymmysgbla: a thai yr 

Aiphtiaid a lenwir o'r gymmysgbla, 











"dwg |a'r ddaear hefyd yr hon y maent arni. 
|&pen. 2.4, |. 22 A'r dydd hwnnw “y neillduaf fi 
| a12.13.. | wlad Gosen, yr hon y mae fy mhobl 
yn aros ynddi, fel na byddo y gym- 
mysgbla yno; fel y gwypech mai 

| myfi yw yr ARGLWYDD y'mnghanol 
y ddaear. 

“He. | 23 A mi a osodaf "wahan rhwng 

SN, |fy mhobl i a'th bobl di: *y fory y 

£m» |bydd yr arwydd hwn. 

24 A'r ARGLWYDD a wnaeth felly ; 

ms eth! nyna. drom. dŷ 

Pharaoh, ac i dai ei weision, ac i 

9distryw | holl wlad yr Aipht; a llygrwyd y 
"yd | |wlad gan y gymmysgbla. 





25 4 A Pharaoh a alwodd am Moses 
ac Aaron, ac a ddywedodd, Ewch, 
aberthwch i'ch Duw yn y wlad. 

26 A dywedodd Moses, Nid cym- 
mwys gwneuthur felly; oblegid 
nyni a aberthwn i'r ARGLWYDD 
ein Duw 'ffieiddbeth yr Aipht- 
iaid: wele, os aberthwn ffieiddbeth 
yr Aiphtiaid yngŵydd eu llygaid 
hwynt, oni labyddiant hwy ni? 

27 Taith “tridiau yr awn i'r anial- 
wch, a nyni a aberthwn i'r AR- 
GLWYDD ein DUW, megis ! y dywedo 
efe wrthym ni. 

28 A dywedodd Pharaoh, Mi a'ch 
gollyngaf chwi, fel yr aberthoch i'r 
ARGLWYDD eich DUW yn yr an- 
ialwch; ond nac ewch ym mhell: 
meweddïiwch trosof fi. 

29 A dywedodd Moses, Wele, myfi 
a âf allan oddi wrthyt, ac a weddïaf 
ar yr ARGLWYDD, ar gilio y gym- 
mysgbla oddi wrth Pharaoh, oddi 
wrth ei weision, ac oddi wrth ci 
bobl, y fory: ond na thwylled Pha- 
raoh mwyach, heb ollwng ymaith y 
bobl i aberthu i'r ARGLWYDD. 

30 A Moses a aeth allan oddi wrth 

Pharaoh, ac a weddïodd ar yr An- 
GLWYDD. 
. 31 A gwnaeth yr ARGLWYDD yn 
ol gair Moses: a'r gymmysgbla a 
dynnodd efe ymaith oddi wrth Pha- 
| raoh, oddi wrth ei weision, ac oddi 
wrth ci bobl ; ni adawyd un. 

32 A " Pharaoh a galedodd ei galon 
y waith honno hefyd, ac ni ollyng- 
odd ymaith y bobl. 


PENNOD IX. 
1 Haint yr anifeiliaid. 8 Pla y cornwydydd 
llinorog.. 19 Cennadwriaeth Moses ynghylch 
y cenllysg. 22 Pla y cenllysg. 21 Pharaoh yn 
ymbil & Moses; 95 ac er hynny efe a galedìîr. 





ií Gen. 43.32, 
g 46, 4, 


E pen, 3. 18. 


î pen. 3. 12. 


m ad, 8. 
en, 9. 28. 
Bren. 12. 


n ad, 15. 


a —_— 


65 















Cyn 
CRIST 


Y NA y dywedodd yr ARGLWYDD 
1491. 


wrth Moses, Dos i mewn at 
Pharaoh, a llefara wrtho ef, Fel 
hyn y dywed ARGLWYDD DDUW 
yr Hebreaid; Gollwng ymaith fy 
mhobl, fel yin gwasanaethont, 

2 Oblegid, os gwrthodi ew gollwng 
hwynt ymaith, ac attal o honot 
hwynt etto, 

3 Wele, liaw yr ARGLWYDD fydd 
ar dy anifeiliaid, y rhai sydd yn y 
maes; ar feirch, ar asynod, ar ga- 
melod, ar y gwartheg, ac ar y def- 
aid, y daw haint trwm iawn. 

4 Â'r * ARGLWYDD a neilldua rhwng 
anifeiliaid Israel ac anifeiliaid yr 
Aiphtiaid ; fel na byddo marw dim o 
gwbl a sydd eiddo meibion Israel. 

5 A gosododd yr ARGLWYDD am- 
ser nodedig, gan ddywedyd, Y fory 
y gwna yr ARGLWYDD y peth hyn 
yn y wlad. 

6 A'r ARGLWYDD a wnaeth y peth 
hynny drannoeth: a Pbu feirw holl 
anifeiliaid yr Aiphtiaid ; ond o ani- 
feiliaid meibion Israel ni bu farw 


a pen, 8. 22. 


b Pg. T8. 50. 


un. 

7 A Pharaoh a anfonodd; ac wele, 
ni buasai farw un o anifeiliaid Is- 
rael: “a chalon Pharaoh a galedwyd, 
ac ni ollyngodd y bobl. 

8 T A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses ac wrth Aaron, Cym- 
merwch ìi chwi lonaid eich llaw o 
ludw ffwrn, a thaened Moses ef tu 
a'r nefoedd y'ngŵydd Pharaoh : 

9 Ac efe fydd yn llwch ar holl dir 
yr Aipht; ac a fydd ar ddyn ac ar 
anifail *yn gornwyd llinorog, trwy 
holl wlad yr Aipht. 

10 A hwy a gymmerasant ludw y 
ffwrn, ac a safasant ger bron Pha- 
raoh: a Moses a'i taenodd tu a'r 
nefoedd ; ac efe a aeth *yn gornwyd 
llinorog ar ddyn ac ar anifail. 

11 A'r swynwyr ni allent sefyll ger 
bron Moses, gan y cornwyd; oblegid 
yr oedd y cornwyd ar y swynwyr, 
ac ar yr holl Aiphtiaid. 

12 A'r ARGLWYDD a galedodd 
galon Pharaoh, fel na wrandawai 
arnynt; fmegis y llefarasai yr AR- 
GLWYDD wrth Moses. 

13 1 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Moses, Cyfod yn fore, a_ saf 
ger bron Pharaoh, a dywed wrtho, 
Fel hyn y dywed ARGLuwYDD DDUW 
yr Hebreaid; Gollwng fy mhobl, fel 
y'm gwasanaecthont. 

14 Canys y waith hon yr anfonaf 
fy holl blâau ar dy galon. ac ar dy! 


c pen. 7. 14, 


â Pat. 16, 2. 


e Ìeut, 28, 
27. 


f pen. 4. 21, 


| Pla y cenllysg. 


weision, ac ar dy bobl; fel y gwyp- 
ech nad oes gyffelyb i mi yn yr holl 
ddaear. 

15 O herwydd yn awr, mi a_estyn- 
af fy llaw, ac ath darawaf di ath 
bobl â haint y nodau ; a thi a dor- 
rir ymaith oddi ar y ddaear. 

16 Ac yn ddïau “er mwyn hyn y'th 
2gyfodais di, i ddangos "i ti fy nerth; 

'|ac fel y myneger fy enw trwy yr 
' | holl ddaear. 

17 A wyt ti yn ymddyrchafu ar fy 
mhobl etto, heb eu gollwng hwynt 
ymaith * 
| 18 Wele, mi a wlawiaf ynghylch 
yr amser yma y fory genllysg trym- 
Jon iawn; y rhai ni bu eu bath yn 
| yr Aipht, o'r dydd y sylfaenwyd hi, 

| hyd yr awr hon. 

| 19 Anfon gân hynny yn awr, casgl 
| dy anifeiliaid, a phob dim a'r y sydd 
i fi yn y maes: pob dyn ac anifail 
a gaffer yn y maes, ac nis dyger i 
dŷ, y disgyn y cenllysg arnynt, a 
byddant feirw. 

20 Yr hwn a ofnodd air yr An- 
GLWYDD O weision Pharaoh, a_yr- 
rodd ei weision ai anifeiliaid i 
daì; 

21 A'r hwn *nid ystyriodd air yr 





2 Heb, 
gynheliais 
3 fynu. 

3 ynot. 


ER ——— O HuM GC — 
UR T— 





4 Heb, nî 
osododd ei 
galon ar. 
a'i anifeiliaid yn y maes. 
22 í A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
'wrth Moses, Estyn dy law tu ar 
*Dx.1621. nefoedd ; fel y byddo "cenllysg yn 
holl wlad yr Aipht, ar ddyn ac ar 
anifail, ac ar holl lysiau y maes, o 
| fewn tir yr Aipht, 
| 23 A Moses a estynodd ei wïalen 
tu ar nefoedd: a'r | ARGLWYDD a 
roddodd daranau a chenllysg, a'r 
tân a gerddodd ar hyd y ddaear; a 
| chafododd yr ARGLWYDD genllysg 
ar dir yr Aipht. 
24 Felly yr ydoedd cenllysg, a 
thân yn ymgymmeryd ynghanol y 
cenllysg, yn flin iawn; hwn ni 
jx ei fath yn holl wlad yr Aipht, er 


| | Pa. 78. 47. 
a 105. 32, 








pan ydoedd yn genhedlaeth. 

|. 25 A'r cenllysg a gurodd, trwy 
holl wlad yr Aipht, gwbl a'r oedd 
|yn y maes, yn ddyn ac yn anifail; 
y cenllysg hefyd a gurodd holl lys- 
|iau y maes, ac a ddrylliodd holl 
| goed y maes. 


kprn.8.32.. 26 “Yn unig y'ngwlad Gosen, yr 
eil hon yr ydoedd meibion Israel yn- 


a.12, 12, 


E 


ddi, nid oedd dim cenllysg. 

| 97 T A Pharaoh a anfonodd, ac a 

alwodd ar Moses ac Aaron, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Pechais y waith 


65 


EXODUS, X. 





ARGLWYDD, a adawodd eì weision 


Pharaoh yn ymbil â Moses. 








hon; yr ARGLWYDD sydd gyfiawn, 
a minnau a'm pobl yn annuwiol. 

28 ! Gweddïwch ar yr ARGLWYDD, 
(canys digon 41v hyn,) na byddo tar- 
anau Duw na chenllysg; a mi a'ch | 
gollyngaf, ac ni arhoswch yn hŵy. 

29 A dywedodd Moses wrtho, Pan 
elwyf allan o'r ddinas mi a ledaf 
fy nwylaw at yr ARGLWYDD: a 
taranau a beidiant, a'r cenllysg ni 
bydd mwy; fel y gwypych "mai yr 
ARGLWYDD bïau y ddaear. 

30 Ond mi a wn nad wyt ti etto, 
na'th weision, yn ofni wyneb yr AR- 
GLWYDD DDUW. 

91 A'r llin a'r haidd a gzurwyd; 
canys yr haidd oed4 wedi hedeg, 
a'r llin wedi hadu: 

32 A'r gwenith a'r rhŷg ni churwyd ; 
o herwydd * diweddar oeddynt hwy. 

393 A Moses a aeth oddi wrth Pha- 
raoh allan o'r ddinas, ac a ledodd 
eì ddwylaw at yr ARGLWYDD; a'r 
taranau a'r cenllysg a beidiasant, ac 
ni thywalltwyd gwlaw ar y ddaear. 

394 A phan welodd Pharaoh beidio 
o'r gwlaw, a'r cenllysg, a'r taranau, 
efe a chwanegodd bechu; ac a 
galedodd ei galon, efe a'i weision. 

35 "A chaledwyd calon Pharaoh, 
ac ni ollyngai efe feibion Israel 
ymaith; megis y llefarasai yr AR- 
GLWYDD trwy law Moses. 


PENNOD X. 


1 Duw yn bygwth anfon locustiaid. '( Pharaoh, 
ar ddeisyfiad eì weision, yn lled-foddlawn i'r 
Tsraeliaid fyned ymaith. 12 Pla y locustiaid. 
16 Pharaoh yn ymbil 4 Moses. 21 Pla y 
tywyllwch anferthol. 24. Pharaoh yn ymbil 
â Moses: 2( eilo efe a galon-galedir. 

DYWEDODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Dos at Pharaoh: 

0 herwydd mi a galedais ei galon 

ef, a chalon ei weision; fel y dangos- 

wn fy arwyddion hyn yn ei ŵydd ef: 

2 Ac fel ?y mynegit wrth dy fab, a 
mab dy fab, yr hyn a wneuthum yn 
yr Aipht, a'm harwyddion a wneuth- 
um yn eu plith hwynt; ac y gwypoch 
mai myfi 442 yr ARGLWYDD. | 

3 A daeth Moses ac Aaron i mewn 
at Pharaoh, a dywedasant wrtho, Fel 
hyn y dywedodd ARGLWYDD DDUW 
yr Hebreaid; Pa hyd y gwrthodi ym- 
ostwng ger fy mron? gollwng ymaith 
fy mhobl, fel y'm gwasanaethont. 

4 O herwydd os ti a wrthodi oll- 
wng fy mhobl, wele, y fory y dygaf 
locustiaid i'th fro; 

5 A hwynt-hwy a orchuddiant wyn- 
eb y ddaear, fel na allo un weled y 


Cyn 
CRIST 
1491, 

1 pen. 8.8, 


28. a 10, 17. 
Act.S.21, 





m Ps,24, 1, 


5 Heb, 
cuddiedig, 


neu, 
dywyll. 


n pen, â. 21. 


a pen. 4, 21, 
a 7.14, 


o Ps, 71, 18. 
a, 78. O, &c. 


2 Heb. 
lygad. 


Pla y locustiaid; 


ddaear: a “hwy a ysant y gweddill 
a adawyd i chwi yn ddïangol gan y 
cenllysg; difant hefyd bob pren a 
fyddo yn blaguro i chwi yn y maes. 

6 Llanwant hefyd dy dai di, a thai 
dy holl weision, a thai yr holl Aipht- 
iaid, y rhai ni welodd dy dadau, na 
thadau dy dadau, er y dydd y buont 
ar y ddaear hyd y dydd hwn. Yna 
efe a drodd, ac a aeth allan oddi 
wrth Pharaoh. 

7 A gweision Pharaoh a ddywed- 
asant wrtho, Pa hyd y bydd hwn yn 
fagl i ni? gollwng ymaith y gwŷr, 
fel y gzwasanaethont yr ARGLWYDD 
eu DUw: Oni wyddost ti etto ddi- 
fetha yr Aipht? 

8 A dychwelwyd Moses ac Aaron 
at Pharaoh: ac efe a ddywedodd 
wrthynt, Ewch, gwasanaethwch yr 
ARGLWYDD eich DUW : 024d * pa rai 
sydd yn myned? 

9 A Moses a ddywedodd, A'n 
llangciau, ac â'n henafgwyr, yr 
awn ni; ân meibion hefyd, ac 
ân merched, ân defaid, ac â'n 
gwartheg, yr awn ni: oblegid rAaid 
ini gadw gwyl i'r ARGLWYDD. 

10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Yr un modd y byddo yr ARGLWYDD 
gyd â chwi, ag y gollyngaf chwi, 
a'ch rhai bach: gwelwch, mai ar 
ddrwg y mae eich bryd. 

ll Nid felly; ewch yn awr, y gwŷr, 
a gwasanaethwch yr ARGLWYDD: 
canys hyn yr oeddych yn ei geisio. 
Felly hwy a yrrwyd allan o ŵydd 
Pharaoh. 

12 $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Estyn dy law ar wlad 
yr Aipht am locustiaid, íel y delont 
i fynu ar dir yr Aipht; ac y bwyt- 
taont holl lysiau y ddaear, sef y 
cwbl a'r a adawodd y cenllysg. 

13 A Moses a estynodd ei wïalen 
ar dir yr Aipht: a'r ARGLWYDD â 
ddug ddwyrein-wynt ar y tir yr holl 
ddiwrnod hwnnw, a'r holl nos hon- 
no; a phan ddaeth y bore, gwynt 
y dwyrain a ddug locustiaid. 

]4 Â'r locustiaid a aethant i fynu 
dros holl wlad yr Aipht, ac a ar- 
hosasant ym mhob ardal i'r Aipht: 
blin iawn oeddynt; *ni bu y fath 
locustiaid o'u blaen hwynt, ac ar 
eu hol ni bydd y cyffelyb. 

15 Canys toisant wyneb yr holl 
dir, a thywyllodd y wlad; a hwy a 
ysasant holl lysiau y ddaear, a_holl 
ffrwythau y coed, yr hyn a weddill- 
asai y cenllysg: ac ni adawyd dim 


“Jj 


EXODUS, X. 


o'r tywyllwch dude. 


gwyrddlesni ar goed, nac ar lysiau 
y maes, o fewn holl wlad yr Aipht. 

16 $ Yna Pharaoh *a alwodd am 
Moses ac Aaron ar frys; ac a ddy- 
wedodd, Pechais yn erbyn yr An- 
GLWYDD eich DUW, ac yn eich er- 
byn chwithau. 

17 Ac yn awr maddeu, attolwg, fy 
mhechod y waith hon yn unig, a 
íf gweddïwch ar yr ARGLWYDD eich |'v*n.9.28 
Duw, ar iddo dynnu oddi wrthyf 
y farwolaeth hon yn unig. 

18 A Moses a aeth allan oddi wrth 
Pharaoh, ac a weddïodd ar yr AR- 
GLWYDD. 

19 A'r ARGLWYDD a drodd wynt 
gorllewin cryf iawn, ac efe a gym- 
merodd ymaith y locustiaid, ac a'u 
5Sbwriodd hwynt “i'r môr coch: ni 


Cyn 
OCRTSUW 
1491, 


u 
| 





4 eb. a. 
frysiodd 
i alw. 


$ Heb. 


adawyd un locust o fewn holl der-|eyed 9. 
fynau yr Aipht. 
20 Er hynny ^caledodd yr An-|hpemn4.2l 


GLWYDD galon Pharaoh, fel na oll- 
yngai efe feibion Israel ymaith. 

21 4 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Estyn dy law tu a'r nef- 
oedd, fel y byddo tywyllwch ar dir yr 
Aipht, tywyllwch a aller ei deimlo. 

22 A Moses a estynodd ei law tu 
a'r nefoedd: a bu tywyllwch dudew 
írwy holl wlad yr Aipht dri diwrnod. 

28 Ni welai neb eu gilydd, ac ni 
chododd neb oi le dri diwrnod: | 
Eond yr ydoedd goleuni i holl feib- |! »en- 8.22. ; 
ion Israel yn eu trigfannau. 

24 4 A galwodd Pharaoh am Moses 
ac Aaron, ac a ddywedodd, Ewch, 
gwasanaethwch yr ARGLWYDD; ar- 
hôed eich defaid, a'ch gwartheg yn 
unig: aed eich rhai bach hefyd 
gyd â chwi. | 

25 A dywedodd Moses, Ti a roddi, 
hefyd yn ein dwylaw ebyrth, a 
phoeth-offrymmau, fel yr aberthom 
i'r ARGLWYDD ein Duw. 

26 Aed ein hanifeiliaid hefyd gyd 
â ni; ni adewir ewin yn ol: oblegid 
o honynt y cymmerwn 1 wasan- 
aethu yr ARGLWYDD ein DUW: ac 
nis gwyddom â pha beth y gwasan- 
aethwn yr ARGLWYDD, hyd oni 
ddelom yno. 

27 «I Ond yr ARGLWYDD 'a galed- |'j*e ìt 
odd galon Pharaoh, ac ni fynnai eu 
gollwng hwynt. 

28 A dywedodd Pharaoh wrtho, Dos 
oddi wrthyf, gwylia arnat rhag gwel- 
ed fy wyneb mwy: oblegid y dydd 
y gwelych fy wyneb, y byddi farw. 

29 A dywedodd Moses, Uniawn y dy- 
wedaist, " ni welaf dy wyneb mwy. 


iPs 105.98. |. 














m Heb, 1L 
2 ( 


Bygwth Uadd y cyntaf-anedig. 


| 
em 

CRIST 
1491, 


PENNOD XI. 


1 Cennadwriaeth Duw at yr Israeliaid i fen- 
thyccio Ulysau gan eu cymmydogion. & Moses 
yn bygwth Pharaoh & marwolaeth y cyntaf- 
anedig. 

'R ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Moses, Un bla etto a 
ddygaf ar Pharaoh, ac ar yr Aipht; 
wedi hynny efe a'ch gollwng chwi 
,|oddi yma: *pan y'ch gollyngo, gan 
| wthio efe ach gwthia chwi oddi 
| yma yn gwbl. 
| 2 Dywed yn awr lle y clywo y 
bobl; a Pbenthyccied pob gwr gan 
ei gymmydog, a phob gwraig gan 
ei chymmydoges, ddodrefn arian, a 
“ dodrefn aur. 

3 A'r “ARGLWYDD a roddodd i'r 
bobl ffafr y'ngolwg yr Aiphtiaid: ac 
yr oedd Moses yn wr mawr iawn 
yngwlad yr Aipht, yngolwg gweis- 
ion Pharaoh, ac y'ngolwg y bobl. 

4 Moses hefyd a ddywedodd, Fel 
hyn y llefarodd yr ARGLWYDD; 
1 Ynghylch hanner nos yr âf fi all- 
an i ganol yr Aipht. 

5 A “phob cyntaf-anedig y'ngwlad 
yr Aipht a fydd marw, o gyntaf-an- 
edig Pharaoh, yr hwn sydd yn eis- 
tedd ar ei deyrn-gadair, hyd gyntaf- 
anedig y wasanaeth-ferch s4ydd ar oly 
felin ; a phob cyntaf-anedig o anifail. 

6 A bydd gweiddi mawr trwy holl 
wlad yr Aipht, yr hwn ni bu ei fath, 
ac ni bydd mwyach ei gyffelyb. 
fren.8.22.|. 7fOnd yn erbyn neb o blant Israel 
*Jos.10.21.|Eni symmud ci ei dafod, ar ddyn, 
| nac anifail; fel y gwypoch fod yr 
| ARGLWYDD yn gwneuthur rhagor 
rhwng yr Aiphtiaid ac Israel. 

8 A'th “holl weision hyn a ddeu- 
ant 1 waered attaf fi, ac a ymgrym- 
mant i mi, gan ddywedyd, Dos all- 

ian, a'r holl bobl sydd ar dy ol; ac 
wedi hynny yr âf fi allan. Felly 
efe a aeth allan oddi wrth Pharaoh 
*He. |mewn “digllonedd llidiog. 
digloneta.| 9 Â dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
'P'|Moses, Ni wrendy Pharaoh arnoch; 
,Fpen.7.3. | fel “yr amlhâer fy rhyfeddodau yng 
ngwlad yr Aipht. 

10 A Moses ac Aaron a wnaethant 
yr holl ryfeddodau hyn ger bron 
Pharaoh: ar ARGLWYDD a galed- 
odd galon Pharaoh, fel na ollyngai 
eíe feibion Israel allan o'i wlad. 

PENNOD XII. 
1 Newidio dechreuad y flwyddyn, 9 Ordeinio 

y Pasc. 11 Defod y Pasc. 15 Bara croyw. 

29 Marwolaeth y cyntaf-anedig. 81 Gyrru 


yr Israeliaid allan o'r tîr. 91 Hwythau yn 
dyfod, 4 Succolh, 49 Ordinhâd y Pasc. 











| 
| 2 thlysau. 
c pen. 12, 30. 


€ pen. 12, 29, 


| €pen.l2.12. 








1 pen. 10, 20, 


EXODUS, XI. 





R ARGLWYDD hefyd a lefarodd 
wrth Moses ac Aaron yn nhir 
yr Aipht, gan ddywedyd, 

2 Y mis hwn fydd 1 chwi yn dde- 
chreuad y misoedd: cyntaf fydd i 
chwi o fisoedd y flwyddyn. 

3 « Lleferwch wrth holl gynnull- 
eidfa Israel, gan ddywedyd, Ar y 
degfed dydd o'r mis hwn cymmer- 
ant iddynt bob un oen, yn ol teulu 
eu tadau, sef *oen dros bob teulu. 

4 Ond os y teulu fydd ry fychan 
i'r oen, efe a'i gymmydog nesaf i'w 
dŷ ai cymmer, wrth y rhifedi o 
ddynion; pob un yn ol ei fwytta 
a gyfrifwch at yr oen. 


5 Bydded yr oen gennych *yn ber- |*L 


ffeith-gwbl, yn wrryw, ac yn llwdn 
blwydd: o'r defaid, neu o'r geifr, y 
cymmerwch ef. 

6 A bydded ynghadw gennych 
hyd y pedwerydd dydd ar ddeg o'r 
mis hwn: a Plladded holl dyrfa 
cynnulleidfa Israel ef *yn y cyfnos. 

7 A chymmerant o'r gwaed, a 
rhoddant ar y ddau ystlysbost, ac 
ar gappan drws y tai y bwyttânt ef 
ynddynt. 

8 A'r cig a fwyttânt y nos honno, 
wedi ei rostio wrth dân, a “bara 
croyw; gyd â daŵ surion y bwyt- 
tânt ef. 

9 Na fwyttêwch o hono yn amrwd, 
na chwaith wedi ei ferwi mewn dwfr, 
eithr wedi ei rostio wrth dân; ei 
ben gyd â'i draed a'i ymysgaroedd. 


10 *Ac na weddillwch ddm o 1 


hono hyd y bore: a'r hyn fydd 
y'ngweddill o hono erbyn y bore, 
llosgwch yn tân. 

11 4 Ac fel hyn y bwyttêwch ef; 
wedi gwregysu eich lwynau, a'ch 
esgidiau am eich traed, a'ch ffyn 


yn eich dwylaw: a bwyttêwch ef| 


ar ffrwst; Pasc yr ARGLWYDD jyd- 
yw efe. 

12 O herwydd mi a dramwyaf trwy 
wlad yr Aipht y nos hon, ac a dar- 
awaf bob cyntaf-anedig o fewn tir yr 
Aipht, yn ddyn ac yn anifail; *a mi 
a, wnaf farn yn erbyn holl * dduwiau 
yr Aipht: myfi yw yr ARGLWYDD. 

13 A'r gwaed fydd i chwi yn ar- 
wydd ar y tai lle byddoch chwi: a 
phan welwyf y gwaed, yna yr âf 
heibio i chwi, ac ni bydd pla *din- 
ystriol arnoch chwi, pan darawyf 
dir yr Aipht. h 

14 A'r dydd hwn fydd yn goffad- 
wriaeth i chwi; a chwi a'i cedwch 


| ef yn wyl i'r ARGLWYDD trwy eich 





68 


Newid dechreu y fvwyddyn. 


Cyn 
CRIST 
1491. 





Z Neu, 
mn. 


hwyr, 
pen. 16. 6, 


cl Cor. 5. $, 


d pen. 25.18, 


€Nunm, 38, â, 


4 Neu, dy- 
wyscgion. 


5 Heb. yn 
ddinystr. 


—w 
Ordeinio y Pasc. 





FE —— O L^ WHERE DHHFU DWF UIFCIDN HYF YNFYD YG GN A Dj ——______————_— 
o 
Eg 
r— 
mn 





cenhedlaethau: cedwch ef yn wyl 
7T | trwy ddeddf dragywyddol. 

15 fSaith niwrnod y bwyttêwch 
fara croyw; y dydd cyntaf y bwr- 
iwch surdoes allan o'ch tai: o her- 
wydd pwy bynnag a fwyttao fara 
lefeinllyd o'r dydd cyntaf hyd y 
seithfed dydd, “yr enaid hwnnw a 
dorrir ymaith oddi wrth Israel. 

16 Ar y dydd cyntaf hefyd y bydd 
i chwi gymmanfa sanctaidd, a chym- 
manfa sanctaidd ar y seithfed dydd: 
dim gwaith ni wneir ynddynt, onid 
yr hyn a fwytty pob * dyn, hynny yn 
uniz a ellwch ei wneuthur. 

17 Cedwch hefyd wy y bara croyw; 
o herwydd o fewn corph y dydd 
hwn y dygaf eich lluoedd chwi allan 
o wlad yr Aipht: am hynny cedwch 
y dydd hwn yn eich cenhedlaethau, 
trwy ddeddf dragywyddol. 

18 4 Yn y mis cyntaf, ar y ped- 
werydd dydd ar ddeg or mis yn yr 
hwyr, y bwyttêwch fara croyw, hyd 
yr URL dydd ar hugain o'r mis yn 

r | 

19 Na chaffer surdoes yn eich tai 
isaith niwrnod: canys pwy bynnag 
a fwyttao fara lefeinllyd, yr enaid 
hwnnw a dorrir ymaith o gynnull- 
eidfa Israel, yn gystal y dïeithr a'r 
prïodor. 

20 Na fwyttêwch ddim lefeinllyd: 
bwyttêwch fara croyw yn eich holl 
drigfannau. 

1 T A galwodd Moses am holl 
henuriaid Israel, ac a ddywedodd 
wrthynt, Tynnwch a chymmerwch 
i chwi “oen yn ol eich teuluoedd, 
a lleddwch y Pasc. 


22 * A chymmerwch dusw o isop, a 


throchwch ef yn y gwaed a fyddo 
yn y cawg, a rhoddwch ar gappan 
y drws, ac ar y ddau ystlysbost, o'r 
cwaed a /yddo yn y cawg; ac nac 
aed neb o honoch allan o ddrws ei 
dŷ hyd y bore. 

23 O herwydd yr ARGLWYDD â 
dramwya i daro yr Aiphtiaid: a 
phan welo efe y gwaed ar gappan y 
drws, ac ar y ddau ystlysbost; yna 
yr ARGLWYDD a â heibio i'r drws, 
ac !ni âd i'r dinystrydd ddyfod i 
mewn i'ch tai chwi i ddinystrio. 

94 A chwi a gedwch y peth hyn 
yn ddeddf i ti, ac i'th feibion yn 
dragywydd. 

95 A phan ddeloch i'r wlad a 
rydd yr ARGLWYDD i chwi, megis 
yr addawodd ; yna cedwch y gwas- 

anaeth hwn. 


ST  —— 


6) 


EXODUS, XII. 


| phob cyntaf-anedig i anifail. 





— 


Lladd y cyntaf-anedig. | 









26 mA bydd, pan ddywedo eich 
meibion wrthych, Pa wasanaeth 4/w 
hwn gennych ? 

27 Yna y dywedwch, Aberth Pasc 
yr ARGLWYDD ydyw, yr hwn a aeth 
heibio i dai meibion Israel yn yr 
Aipht, pan darawodd efe yr Aipht- 
iaid, ac yr achubodd ein tai ni. 
Yna "yr ymgrymmodd y bobl, ac 
yr addolasant. 

28 A meibion Israel a aethant ym- 
aith, ac a wnaethant megis y gor- 
chymynasai yr ARGLWYDD wrth Mo- 
ses ac Aaron; felly y gwnaethant. 

29 1 Ac 9ar hanner nos y tarawodd 
Pyr ARGLWYDD bob cyntaf-anedig 
y ngwlad yr Aipht, «o gyntaf-anedig 
Pharaoh yr hwn a cisteddai ar ei 
frenhin-faingc, byd gyntaf-anedig 
y gaethes oedd yn y *carchardy; a 





L—l 
Fn 
<o 
ee 


n pen. 4. ôl. 





o pen. 11.4, 


PNum.8.17. 
m em db, 





a pen, 4, 29. 
8 Heb, tŷ 

y pydew. 

30 A Pharaoh a gyfododd liw nos, 
efe ai holl weision, a'r holl Aipht- 
iaid; ac yr oedd gweiddi mawr yn 
yr Aipht: oblegid nid oedd dŷ a'r 
nad ydoedd un marw ynddo. 

31 ŷ Ac refe a alwodd ar Moses |'P*105.38.. 
ac Aaron liw nos, ac a ddywed- | 
odd, Codwch, ewch allan o fysg fy | 
mhobl, *chwi a meibion Israel hef- | 
yd; ac ewch, a gwasanaethwch yr | 
ARGLWYDD, fel y dywedasoch. | 

32 *Cymmerwch eich defaid, a'ch 
gwartheg hefyd, fel y dywedasoch, ac | 
ewch ymaith, a bendithiwch finnau. | 

33 A'r Aiphtiaid a fuant gaerion| 

| 


s pen. 10, 9, | 





| 
t pen. 10. 26. | 





ar y bobl, gan eu gyrru ar ilrwst 
allan o'r wlad; oblegid dywedasant, 
Dynion meirw ydym ni oll. 

34 A'r bobl a gymmerodd eu toes 
cyn ei lefeinio, a'u "toes oedd wedi |* cafnau 
ei rwymo yn eu dillad ar eu hys-|_. 
gwyddau. | 

35 A meibion Israel a wnaethant! 
yn ol gair Moses; ac "a fenthyccias- "Pr 
ant gan yr Aiphtiaid dlysau arian, 
a *thlysau aur, a gwisgoedd. 

36 Ar ARGLWYDD a roddasai 
i'r bobl hawddgarwch y'ngolwg yr 
Aiphtiaid, fel yr echwynasant idd- 
ynt: a *hwy a yspeiliasant yr cm!" 
Aiphtiaid. ?s. 105, 37, 

37 A ?meibion Israel a aethant 'Nym* 
o “Rameses i Succoth, ynghylch |:Gen47. 
achwe chân mil o wŷr traed, heb Xa 
law plant. a1l.? 

38 A phobl gymmysg lawer a aeth- 
ant i fynu hefyd gyd â hwynt; defaid 
hefyd a gwartheg, se/ dâ lawer iawn. 

39 A hwy a bobasant y toes a ddyg- 
asent allan o'r Aipht yn deisennau; 


) 








2 dodrefn. 





C5 


Ordinhâd y Pasc. 


| croyw; o herwydd yr oedd heb ei 
lefeinio: canys Pgwthiasid hwynt 
o'r Aipht, ac ni allasant aros, ac 
1 ni pharottoisent iddynt eu hun lun- 
| iaeth. 
| 40 A phreswyliad meibion Is- 
rael, tra y trigasant yn yr Aipht, 
cGen.1219. oedd) “ddeng mlynedd ar hugain a 
Gal. 3, 17. | phedwar cân mlynedd. 

41 Ac ym mhen y deng mlynedd 
ar hugain a phedwar cân mlynedd, 
ïe, o fewn corph y dydd hwnnw, yr 
aeth hoil luoedd yr ARGLWYDD 
allan o wlad yr Aipht. 

42 Nos yw hon i'w chadw i'r AR- 
GLWYDD, ar yr hon y dygwyd hwynt 
allan o wlad yr Aipht: “nos yr AR- 
GLWYDD yw hon, i holl feibion Is- 
rael i'w chadw trwy eu hoesoedd. 

43 tl Yr ARGLWYDD hefyd a ddy- 
wedodd wrth Moses ac Aaron, Dyma 
ddeddf y Pasc: na fwyttâed neb 
dïeithr o hono. 

44 Ond pob gwasanaethwr wedi 
ei brynu am arian, gwedi yr en- 
waedych ef, a fwytty o hono. 

45 Yr alltud, a'r gwas cyflog, ni 
chaiff fwytta o hono. 

46 Mewn un tŷ y bwyttêir ef: na 
ddwg ddîm o'r cig allan o'r tŷ; ac 
“na thorrwch asgwrn o hono. 

47 Holl gynnulleidfa. Israel a 
wnant hynny. 

49 A fphan arhoso dïeithr gyd â 
thi, ac ewyllysio cadw Pasc i'r AR- 
GLWYDD, enwaeder ei holl wrryw- 
iaid ef, ac yna nesâed i wneuthur 
hynny; a bydded fel yr hwn a aned 
| yn y wlad: ond na fwyttâed neb 
| dïenwaededig o hono. 

49 Yr un gyfraith fydd i'r prïodor, 
ac i'r dïeithr a arhoso yn eich mysg, 


Cyn 
CRIST 
1491, 

b pen, 6.l, 

&il,l. 








— 


d Edrych 
Deut. 16. 6. 


S8 Heb. nos 
cad wriaeth. 








e Num.9.12. 
Ioan 19.36. 


fNum.9.1l4. 


50 Yna holl feibion Israel a 
wnaethant fel y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses ac Aaron; 
felly y gwnaethant, 

5l Ac o fewn corph y dydd hwn- 
nw y dug yr ARGLWYDD feibion 

£pen. 6.26. | Ísrael o wlad yr Aipht, “yn ol eu 

I lluoedd. 

PENNOD XHI. 

1 Cyssegru y cyntaf-anedig i Dduw. 8 Gor- 
chymyn cadw coffadwriaeth o'r Pasc. ll 
Neillduo y cyntaf o'r anifeiliaid, MT Yr Is- 
raeliaid, wrth fyned. allan o'r Aipht yn dwyn 
esgyrn Joseph gyd & hwynt. 20 Yn dyfod i 





— 


Etham. 21 Duw yn eu harwain mewn colofn 
o niwl a cholofn o dân, 


a pon. a 'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Lat, dt, 90 Moses, gan ddywedyd, 
n 8. 16, 17 





c) a T 5. “ S! ” 
â 8.10 2 *Uyssegra i mi bob cyntaf-anedig, 


| 
“ 





(UU 


EXODUS, XIII. 


Luc?.?e, |sef beth bynnag a agoro y groth 


Oyssegru y cyntaf-ancdâg. 


ym mysg meibion Israel, o ddyn ac| _, Cyn 
anifail: eiddo fì yw. Mn & 





3 4A dywedodd Moses wrth y 
bobl, Cofiwch y dydd hwn, ar yr 
hwn y daethoch allan o'r Aipht, o 
dŷ 7y caethiwed: oblegid trwy law |? Heb. y 
gadarn y dug yr ARGLWYDD chwi| 77*" 
oddi yno: am hynny na fwyttâer 
bara lefeinllyd. 

4 Heddyw yr ydych chwi yn myn- 
ed allan, Par y mis Abib. 

5 «A phan ddygo yr ARGLWYDD 
di i wlad y Canaaneaid, a'r Heth- 
iaid, ar Amoriaid, yr Hefiaid hefyd, 
a'r Jebusiaid, yr hon a dyngodd efe 
wrth dy dadau y rhoddai efe i ti, 
sef gwlad yn llifeirio o laeth a mêl; 
“yna y gwnei y gwasanaeth yma ar “yen. 
y mis hwn. i 


bpen. 23.15, 
eut, l6.l, 


6 “ Saith niwrnod y bwytfêi fara |«en.12. 
croyw; ac ar y seithfed dydd y| 
bydd gwyl i'r ARGLWYDD. 

7 bara croyw a fwyttêir saith niwr- 
nod: ac na weler bara lefeinllyd 
gyd â thi; ac na weler gennyt sur- 
does o fewn dy holl derfynau. 

8 $ A mynega i'th fab y dydd 
hwnnw, gan ddywedyd, O herwydd 
yr hyn a wnaeth yr ARGLWYDD i 
mi pan ddeuthum allan o'r Aipht, 

y gwneir hyn. 

9 A bydded i fi “yn arwydd ar dy |*Htrych 
law, ac yn goffadwriaeth rhwng dyj| Num. 
lygaid; fel y byddo cyfraith yr AR-| Deutc.8 
GLWYDD yn dy enau: o herwydd â Diar, 1.9 


llaw gadarn y dug yr ARGLWYDD| Jen 95.24 
dydi allan o'r Aipht. AIS SI 

10 Am hynny cadw y ddeddf hon, 
yn ei hamser nodedig, o flwyddyn i 
flwyddyn. 

1l 9 A phan ddygo yr ARGLWYDD 
di i wlad y Canaaneaid, megis y 
tyngodd efe wrthyt, ac wrth dy 
dadau,airhoddiiti; 

12 Yna “y neilldui i'r ARGLWYDD | 'pen-22.29. 
bob cyntaf-anedig: a phob cyntafi| Lef2i.20 
anifail a fyddo eiddot ti, y gwrryw- 
iaid eiddo yr ARGLwyYDD fyddant. | xy 

13 A “phob cyntaf i asyn a bryni |*Num 
di *âz oen; ac oni phryni di ef, |scna 
yna torfynycla ef: a phob dyn| "9 
cyntaf-anedig o'th feibion "a bryni|"Nnm.247. 
di hefyd. di 

14 Ŷ A phan ofyno dy fab *ar ol|*He 
hyn, gan ddywedyd, Beth yw hyn?| 
yna dywed wrtho, A llaw gadarn 
y duz yr ARGLWYDD ni allan or 
Aipht, o dŷ y caethiwed. | 

)5 A phan oedd anhawdd gan 
Pharaoh ein gollwng ni, y lladdodd 
yr ARGLWYDD bob cyntafanedig | 









Y golofn o niwl ac o dân. 








í Deut, H7. 
16. 
K pen, 14. 2, 


5 Heb. yn 
bumpiau. 


| 1Gen. 50.25. 
Jos. 94. 32. 
Act, N516. 


m Num, 99. 


n pen, 40, 98. 
Num.9. 10. 
o, 





EXO0DUS, XIV. 


Pharaoh yn crlid, Israel. | 





y'ngwlad yr Aipht, o gyntaf-anedig 


T |dyn hyd gyntafanedig anifail: am 


hynny yr ydwyf yn aberthu i'r AR- 
GLWYDD bob gwryw a agoro y 
groth; ond pob cyntafanedig o'm 
meibion a brynaf. 

16 A bydded hynny yn arwydd ar 
dy law, ac yn rhagdalau rhwng dy 
lygaid: canys â llaw gadarn y dug 
yr ARGLWYDD ni allan o'r Aipht. 

17 9 A phan ollyngodd Pharaoh 
y bobl, ni arweiniodd yr ARGLWYDD 
hwynt trwy ffordd gwlad y Philist- 
iaid, er ei bod yn agos: oblegid dy- 
wedodd Duw, Rhag i'r bobl edifar- 
hâu pan welant ryfel, a ' dychwelyd 
i'r Aipht. 

18 Ond Duw Fa arweiniodd y bobl 
o amgylch, trwy anialwch y môr 
coch: ac *yn arfogion yr aeth meib- 
ion Israel allan o wlad yr Aipht. 

19 A Moses a gymmerodd esgyrn 
Joseph gyd âg ef: o herwydd efe a 
wnelsai i feibion Israel dyngu trwy 
lw, gan ddywedyd, ! Duw a ymwêl â 
chwi yn ddïau; dygwch chwithau 
fy esgyrn oddi yma gyd â chwi. 

20 4 A hwy a aethant o Suc- 
coth; ac a wersyllasant yn Etham, 
y'nghwrr yr anialwch. 

21 A'r " ARGLWYDD oedd yn myn- 
ed o'u blaen hwynt y dydd mewn 


':,| colofn o niwl, i'w harwain ar y 
I ffordd ; a'r nos mewn colofn o dân, 


.. j oleuo iddynt: fel y gallent fyned 


a.105, 39, 
1Cor,lO.l. 


| «pen. 13.18. 
b Num. af 
£ 


| €nen, 4, 21, 





ddydd a nos. 

22 Ni thynnodd efe ymaith y gol- 
ofn niwl y dydd, na'r golofn dân y 
nos, o flaen y bobl. 


PENNOD XIV. 


1 Duw yn hyfforddi yr Israeliaid, yn eu taith. 
5 Pharaoh yn erŵd ar eu hol hwynt. 10 Yr 
Israeliaid yn tuchan, 15 Moses yn eu cysuro 
hwy. 15 Duw yn dysgu î Moses beth a wnai. 
19 Y niwl yn symmudo ŵ'r tu ol ŵr gwersyll. 
21 Yr Israeliaid yn myned trwy y môr coch; 
23 a'r Aiphtiaid yn boddi ynddo. 

'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses, gan ddywedyd, 

2 Dywed wrth feibion Israel, “am 
ddychwelyd a gwersyllu o flaen " Pi- 
hahiroth, rhwng Migdol a'r môr, o 
flaen Baal-sephon: ar ei chyfer y 
gwersyllwch wrth y môr. 

3 Canys dywed Pharaoh am feib- 
ïon Israel, Rhwystrwyd hwynt yn y 
tir; cauodd yr anialwch amynt. 

4 A “mi a galedaf galon Pharaoh, 

fel yr erlidio ar eu hol hwynt: felly 

'ym gogoneddir ar Pharaoh, «i holl 


fyddin; a'r Aiphtiaid a gânt wybod 


Tn 





mai myfi yw yr ARGLWYDD. Ac 
felly y gwnaethant. 

5 A mynegwyd i frenhin yr 
Aipht, fod y bobl yn ffoi: yna “y 
trodd calon Pharaoh ai weision yn 
erbyn y bobl; a dywedasant, Beth 
yw hyn a wnaethom, pan ollyngas- 
om Israel o'n gwasanaethu 

6 Ac efe a daclodd ei gerbyd, ac 
a gymmerodd ei bobl gyd âg ef. 

7 A chymmerodd chwe chant o 
ddewis gerbydau, a holl gerbydau 
yr Aipht, a chapteniaid ar bob un 
o honynt. 

8 A'r ARGLWYDD a galedasai gal- 
on Pharaoh brenhin yr Aipht, ac 
efe a ymlidiodd ar ol meibion ls- 
rael: ond *yr oedd meibion lsrael | 
yn myned allan â llaw uchel. | 

9 A'r fAiphtiaid a ymlidiasant ar 
eu hol hwynt, sef holl feirch a cher- | 


Cyn 
CRIST 
1491. 








d Pg, 105. 20. 


bydau Pharaoh, a'i wŷr meirch, a'ì 
fyddin, ac a'u goddiweddasant yn 
gwersyllu wrth y môr, ger llaw Pi- 
hahiroth, o flaen Baal-sephon. 

10 TA phan nesaodd Pharaoh, | 
meibion Israel a godasant eu gol- 
wg; ac wele yr Aiphtiaid yn dyfod | 
ar eu hol; a hwy a ofnasant yn | 
ddirfawr: a meibion Israel a waedd- | 
asant ar yr ARGLWYDD. 

1l A dywedasant wrth Moses, Ai 
am nad oedd beddau yn yr Aipht, 

y dygaist ni ì farw yn yr anialwch * 
Paham y gwnaethost fel hyn â ni, 
gan ein dwyn allan o'r Aipht? 

12 2 Onid dyma y peth a_lefarasom 
wrthyt yn yr Aipht, gan ddywedyd, 
Paid â ni, fel y gwasanaethom yr 
Aiphtiaid? canys gwell fuasai i ni 
wasanaethu yr Aiphtiaid, na marw 
yn yr anialwch. | 

13 A Moses a ddywedodd wrth 
y bobl, PNac ofnwch; sefwch, ac 
edrychwch ar iachawdwriaeth yr | 
ARGLWYDD, yr hwn a.wna efe I 
chwi heddyw; oblegid yr Aiphtiaid 
y rhai a welsoch chwi heddyw, ni 
chewch eu gweled byth ond hynny. | 

14 i Yr ARGLWYDD a ymladd dros- |! Neh. ê 20. 
och; am hynny tewch chwi â sôn. 

15 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Moses, Paham y gweiddi ar- 
naf? dywed wrth feibion Israel am | 
gerdded rhagddynt. 


8 pen, 5, 21, 
a 6. 9. 





h 2 Chron. 
20. 15, 17. 


16 A chyfod dithau dy wialen, ac 
estyn dy law ar y môr, a hollta ef: 
a meibion Israel a ânt trwy ganol y 
môr ar dir sych. 

17 Wele, fi, ïc, myfi a galedaf galon 
yr Aiphtiaid, fel y dclont ar eu hoì 











Myned trwy y môr coch. 






Cyn 
CRIST 

1491. 
—— |bydau ef, ac ar eì farchogion. 






myfi yw yr ARGLWYDD, pan ym 






bydau, ac ar ei farchogion. 





kpen, 13.21, 






symmudodd, ac a aeth o'u hol 
hwynt; a'r golofn niwl a aeth 
ymaith o'u tu blaen hwynt, ac a 
safodd o'u hol hwynt. 

20 Ac efe a ddaeth rhwng llu yr 








'E&ych | Aiphtiaid a llu Israel; ac 'yr ydoedd 
z6or.4.3.| yn gwmmwl ac yn dywyllwch 27 
| Aiphtiaid, ac yn goleuo y nos 
7srael: ac ni nesaodd y naill at y 
| llall ar hyd y nos. 
| 91 A Moses a estynodd ei law ar 
y môr: ar ARGLWYDD a yrrodd y 
môr 4n eî ol, trwy ddwyreinwynt 
m Ps. 66.6. | cryf ar hyd y nos, ac "a wnaeth y môr 
| nJos,.2.1&.| yn sychdir, "a holltwyd y dyfroedd. 
Neh,eu.| 22 A *meibion Israel a aethant 
Pe |trwy ganol y môr ar dir sych: a'r 
Am Ŵ | dyfroedd oedd yn fur iddynt, o'r tu 
Ps,4.13. | dehau, ac o'r tu aswy. 


1 Cor. 10. 1. 


93 Y A'r Aiphtiaid a erlidiasant, 


Heb, 11,29, 
ac a ddaethant ar eu hol hwynt; 
sef holl feirch Pharaoh, a'i gerbyd- 
au, a'i farchogion, i ganol y môr. 
PErch | 94 Ac ar y wyliadwriaeth fore ? yr 
| &. | ARGLWYDD a edrychodd ar fyddin 
| — lyr Aiphtiaid trwy y golofn dân a'r 
| cwmmwl, ac a derfysgodd fyddin yr 
| Aiphtiaid. 
| 25 Ac efe a dynnodd ymaith ol- 
arei wynion eu cerbydau ; ac *yr oeddynt 
| gerdded, | yn gyrru yn drwm: fel y dywedodd 


yr Aiphtiaid, Ffown oddi wrth Is- 
rael; oblegid yr ARGLWYDD sydd 
yn ymladd drostynt hwy yn erbyn 
yr Aiphtiaid. 

26 4 Ar ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Moses, Estyn dy law ar y môr; 
fel y dychwelo y dyfroedd ar yr 
| Aiphtiaid, ar eu cerbydau, ac ar eu 
| marchogion. | 
| 
| 
| 
U 
| 





27 A Moses a estynodd ei law ar 
y môr : a dychwelodd y môr cyn y 
bore i'w nerth; a'r Aiphtiaid a ffoi- 
sant yn ei erbyn ef: ar ARGLWYDD 
a “ddymchwelodd yr Aiphtiaid yng 


Heb. 


| ylì ld. ^ 
Deut Il, nghanol y môr. 

amns*| 28 “A'r dyfroedd a ddychwelas- 
8, 12. 


ant, ac a orchuddiasant gerbydau, 

a marchogion, a holl fyddin Pha- 

raoh, y rhai a ddaethant ar eu hol 

r »s.106.11.. hwynt i'r môr: "ni adawyd o hon- 
ynt gymmaint ag un. 





72 


EXODUS, XV. 





hwynt; a mi a ogoneddir ar Pha- 
raoh, ac ar ei holl fyddin, ar ei ger- 


18 A'r Aiphtiaid a gânt wybod mai 
gogoneddir ar Pharaoh, ar ei ger- 


19 1 Ac angel Duw, “yr hwn oedd 
yn myned o flaen byddin Israel, a 


Cân Moses. 








29 Ond * meibion Israel a gerddas-| _C 
ant ar dir sych y'nghanol y môr:| js 
a'r dyfroedd oedd yn fur iddynt, ar |, 5.7. 2 


y llaw ddehau, ac ar y llaw aswy. 

30 Felly yr ARGLWYDD a achub- 
odd Israel y dydd hwnnw o law 
yr Aiphtiaid: a gwelodd Israel yr 
Aiphtiaid yn feirw ar fin y môr. 

91 A gwelodd Israel y *grymmusder 
mawr a wnaeth yr ARGLWYDD yn 
erbyn yr Aiphtiaid: a'r bobl a ofnas- 
ant yr ARGLWYDD, ac *a gredasant 
1T ARGLWYDD, ac i'w was ef Moses. 


PENNOD XV. 

1 Cân Moses. 22 Y bobl ag eisieu dwfr arnynt. 
29 Clwerw ddyfroedd Marah. 25 Pren yn eu 
pereiddio hwy. 271 Deuddeg ffynnon o ddwfr, 
a deg palmwydden a thri ugain, yn Elim. 

NA y canodd Moses a meib- 
ion Israel y gân hon iTr AR 

GLWYDD, ac a lefarasant, gan ddy- 

wedyd, Canaf i'r ARGLWYDD; canys 

gwnaeth yn rhagorol iawn: tafiodd 

y march a'i farchog i'r môr. 

2 Fy nerth a'm *cân gw yr AR- |*Deut10. 
GLWYDD; ac y mae efe yn iachawd-| P.1s 
wriaeth i mi: efe yw fy NUW, efe| ami. | 
a ogoneddaf fi; Duw fy nhad, a mi) mx | 
a'i dyrchafaf ef. 

9 Yr ARGLWYDD sydd ryfelwr: yr 


î Heb, 
llaw fawr. 
t Ps, 106. 12. 


ARGLWYDD jw ei enw. 
4 Efe a daflodd gerbydau Pharaoh 


a'i fyddin yn y môr: ei gapteniaid 


dewisol a foddwyd yn y môr coch. 
5 Y dyfnderau a'u foisant hwy; 

b disgynasant i'r gwaelod fel carreg. |bNeh.9.1. 
6 “Dy ddeheulaw, ARGLWYDD, |“ ll 
sydd ardderchog o nerth; a'th dde-| 
heulaw, ARGLWYDD, a ddrylliodd y 

gelyn. 

7 Ym mawredd dy ardderchowg- 
rwydd y tynnaist i lawr y rhai a 
gyfodasant i'th erbyn: dy ddigof- 
aint a anfonaist allan, ac efe a'u, | 
hysodd hwynt “fel sofl. | 

8 “Trwy chwythad dy fílroenau j*pen H.21., 
y casglwyd y dyfroedd ynghyd: y | 2Thes.2.S. 
ffrydiau a safasant fel pentwr; y | 
dyfnderau a geulasant y'nghanol y | 
môr. 

9 fY gelyn a ddywedodd, Mi a |'D5nô350. 
erlidiaf, mi a oddiweddaf, mi a 
rannaf yr yspail: caf fy ngwynfyd 
arnynt; tynnaf fy nghleddyf, fy 


| 2goresgyn, 


llaw a'u * difetha hwynt. 

10 Ti a chwythaist âth wynt; y 
môr a'u todd hwynt: “soddasant fel 
plwm yn y dyfroedd cryfion. 

ll PPwy sydd debyg i ti, Ô AR- 
GLWYDD, ym mhlith y “duwiau * pwy 





|&ad.ô. 

|h 2 Sam.T. 

22. 1 Bren, 
oo 


8. ate 

Vs, 86. 8. 

a 8, 6. 

Jer. 10. 6, 
49, 12. 








fel tydi yn ogoneddus mewn sanct- |Seedyrn, | 


——_—— w_ “ccc. _ mc — «222 au 


Dyfroedd chwerw Marah. 


Cyn 
CRIST 
1491. 





k Deut, 2. 4, 
I Num, 22, 3. 


Hab, 8. 7. 
m Jos. 6. 1. 


n Dent,2.25 
a ll. 25, 


9 Ps, 146. 10. 
E a 


S. . 2. 


a 25. Is. 


uNum.323.8. 


4 Chwerw- 
der. 


x Edrych 
2 Drên. 4. 
41 


jos,4.»5.| 2. bereiddiasant: 


| 
tî Num, 14. 
Deut. 2. 25. 
J os, 2. 9, 


. 
. 
a an â 
. D 
. *D . 
e—_—_—_sb ph.  nŴnpnpnp..o_WwWwW_WŴ_Â5__ . . .,.,.______^_^_^_^^____Ô^_^__,_______^__^ô^^ô_^ô_____________,,,,,____. 


Gh —_ 
r^ 





eiddrwydd, yn ofnadwy mewn mol- 
iant, yn gwneuthur rhyfeddodau * 

12 Estynaist dy ddeheulaw; llyngc- 
odd y ddaear hwyni. 

]3 Arweiniaist yn dy drugaredd 
y bobl y rhai a waredaist: yn dy 
nerth y tywysaist lwyn i anneddle 
dy sancteiddrwydd. 

]4 ÍY bobloedd a glywant, ac a 
ofnant: dolur a ddeil breswylwyr 
Palestina. 

15 Yna Fy synna ar dduciaid Edom: 
! cedyrn hyrddod Moab, dychryn a'u 
deil hwynt: mholl breswylwyr Ca- 
naan a doddant ymaith. 

16 " Ofn ac arswyd a syrth arnynt; 
gan fawredd dy fraich y tawant fel 
carreg, nes myned trwodd o'th bobl 
di, ARGLWYDD, nes myned o'r bobl 
9a ennillaist ti trwodd. 

]7 Ti a'u dygi hwynt i mewn, ac 
Pa'u plenni hwynt ym mynydd dy 
etifeddiaeth, y lle a wnaethost, O 
ARGLWYDD, yn anneddle i ti; y 
cyssecr, ARGLWYDD, a gadarnhaodd 
dy ddwylaw. 

18 Yr ARGLWYDD a deyrnasa byth 
ac yn dragywydd. 

19 O herwydd meirch Pharaoh, a'i 
gerbydau, a'i farchogion, a aethant 
i'r môr; ar ARGLWYDD a ddychwel- 
odd ddyfroedd y môr arnynt: ond 
meibion Israel a aethant ar dir sych 
y'nghanol y môr. 

20 $ A Miriam y brophwydes, 
chwaer Aaron, a gymmerodd dym- 
pan yn ci llaw, a'r holl wragedd a 
aethant allan ar ei hol hi, “â thym- 
panau ac â dawnsiau. 

21 A dywedodd Miriam wrthynt, 
Cenwch ir ARGLWYDD; canys 
gwnaeth yn ardderchog: bwriodd 
y march a'r marchog i'r môr. 

22 Yna Moses a ddug Israel oddi 
wrth y môr coch; ac aethant allan 
i anialwch 'Sur: a hwy a gerddasant 
dri diwrnod yn yr anialwch, ac ni 
chawsant ddwfr. 

23 $ A phan ddaethant i " Marah, 
ni allent yfed dyfroedd Marah, am 
eu bod yn chwerwon: o her- 
wydd hynny y gelwir ei henw hi 
* Marah. 

24 A'r bobl a duchanasant yn er- 
byn Moses, gan ddywedyd, Beth a 
yfwn ni? 

25 Ac efe a waeddodd ar yr AR- 
GLWYDD: aTr ARGLWYDD a ddang- 
osodd iddo ef bren; *ac efe aì 
bwriodd i'r dyfroedd, a'r dyfroedd 


EXODUS, XVI. 





efe ddeddf a_ chyfraith, ac yno “y 
profodd efe hwynt, 

26 Ac a ddywedodd, Os gan wran- 
daw y gwrandewi ar lais yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, ac os gwnei di 
yr hyn sydd uniawn yn ci olwg ef, a 
rhoddi clust i'w orchymynion ef, a 
chadw ei holl ddeddfau ef; *ni rodd- 
af arnat un or clefydau a roddais 
ar yr Aiphtiaid; o herwydd myfi yv 
yr ARGLWYDD Pdy iachawdwr di. 


27 A “daethant i Elim; ac yno| a1 


yr oedd deuddeg ffynnon o ddwfr, 
a deg palmwydden a thri ugain: 
a hwy a wersyllasant yno wrth y 
dyfroedd. 


PENNOD XVI. 

1 Yr Isradiaid yn dyfod $ Sin; 2 ac yn tuchan 
o eisieu bara. 4& Duw yn addaw sddynt fara 
o'r nefoedd, 11 Danfon soflieir, 14 a manna. 
16 Trefn y manna. 25 Na cheid ef ar y dydd 
Sabbath. 92 Cadw llonaid omer o hono ef. 

WR a symmudasant o Elim; 

a holl gynnulleidfa meibion 

Israel a ddaethant ìi “anialwch Sin, 

yr hwn sydd rhwng Elim a Sinai, ar 

y pymthegfed dydd o'r ail mis, wedi 

iddynt fyned allan o wlad yr Aipht. 

2 A holl gynnulleidfa meibion Is- 
rael a duchanasant yn erbyn Moses 
ac Aaron yn yr anialwch. 

3 A meibion Israel a ddywedasant 
wrthynt, O na buasem feirw trwy 
law yr ARGLWYDD yngwlad yr 
Aipht, Ppan oeddym yn eistedd wrth 
y crochanau cig, ac yn bwytta bara 
ein gwala: ond chwi a'n dygasoch 
ni allan i'r anialwch hwn, i ladd yr 
holl dyrfa hon â newyn. 

4 4 Yna y dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Wele, mi a wlawiaf ar- 
noch “fara o'r nefoedd: a'r bobl a ânt 
allan, ac a zasglant “ddogn dydd yn 
ei ddydd; fel y gallwyf eu “profi, 
a rodiant yn fy nghyfraith, ai nas 
gwnant. 

5 Ond ar y chweched dydd y dar- 
parant yr hyn a ddygant i mewn; 
a, “hynny fydd dau cymmaint ag a 
gasglant beunydd. 

6 A dywedodd Moses ac Aaron 
wrth holl feibion Israel, * Yn yr hwyr 
y cewch wybod mai yr ARGLWYDD 
a'ch dug chwi allan o wlad yr Aipht. 

7 Y bore hefyd y cewch weled 
£ gogoniant yr ARGLWYDD; amiddo, 
glywed eich tuchan chwi yn erbyn 
yr ARGLWYDD: a pha beth ydym 
ni, ìi chwi i duchan i'n herbyn * 

9 Moses hefyd a ddywedodd, Hyn 


HY —_——————_— O! TT ——— enu TT — ————— ———  Ŵ__._5 anar. ug ——— RI 
FF 


Y bobl yn tuchan am fara. 


Cyn 


1491. 
z pen, 16. 4. 





a )ent,7.15. 


a Num. 33. 
US 


b Num, 11. 
4, O. 


31, 32. 

1 Oor. 10.3. 
2 Diar. 80. 8. 
Maidt, 6. 11. 
â pen. 15. 25. 
rr S2, 


e Edrych 
Lef, 25421 


f Edrych 
ad. 13, 


£ Edrych 
ud, Tŷ, 


"goed. | Jydd pan roddo yr ARGLWYDD ì 


yno 7y gwnaeth 


43 


Anfon soffieir a manna. 





4. 
Luc 10, 10. 
Rhuf.13.2. 


ipen,l8.2l. 


k Num. 11. 
sy 
Ps. 105. 40, 
| 


Jh O. 
Ps, 18, 21. 
a l05, 40, 


m Ioan 6.31. 
1Cor.10.3, 


4 Heb. pen. 


n200r.8.15, 





chwi yn yr hwyr gig i'w fwytta, a'r 
bore fara eich gwala; am glywed 
or ARGLWYDD eich tuchan chwi, 
hwn a wnaethoch yn ei erbyn 
ef: o herwydd beth ydym ni? nid 
yn ein herbyn ni y mae eich tuch- 
an, ond byn erbyn yr ARGLWYDD. 

9 9 A Moses a ddywedodd wrth 
Aaron, Dywed wrth holl gynnulleid- 
fa meibion Israel, Deuwch yn nês 
ger bron yr ARGLWYDD: o herwydd 
efe a glywodd eich tuchan chwi. 

10 Ac fel yr oedd Aaron yn llef- 
aru wrth holl gynnulleidfa meibion 
Israel, yna yr edrychasant tu ar 
anialwch; ac wele, gogoniant yr 
ARGLWYDD 'a ymddangosodd yn y 
cwmmwl. 

ll 7 A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

12 Clywais duchan meibion Israel: 

llefara wrthynt, gan ddywedyd, Yn 
yr hwyr y cewch fwytta cig, a'r bore 
y'ch diwellir o fara: cewch hefyd 
wybod mai myfi 42 yr ARGLWYDD 
eich Duw chwi. 
13 Felly yn yr hwyr y Fsoflieir a 
ddaethant, ac a orchuddiasant y 
wersyllfa; a'r bore yr oedd caenen 
o wlith o am$ylch y gwersyll. 

14 A phan 'gododd y gaenen wlith, 
wele ar hyd wyneb yr anialwch 
dippynau crynion cyn faned a'r 
llwydrew ar y ddaear. 

15 Pan welodd meibion Israel 
hynny, hwy a ddywedasant wrth 
eu gilydd, *Manna gw: canys ni 
wyddent beth ydoedd. A dywedodd 
Moses wrthynt, "Hwn yw y bara a 
roddodd yr ARGLWYDD ì chwi i'w 
fwytta. 

16 $ Hyn yw y peth a orchymyn- 
odd yr ARGLWYDD; Cesglwch o 
hono bob un yn ol ei fwytta: omer 
i bob *un yn ol rhifedi eich en- 
eidiau; cymmerwch bob un i'r rhai 
fyddant yn ei bebyll. 

l7 A meibion Israel a wnaethant 
felly; ac a gasglasant, rhai fwy, a 
rhai lai. 

18 A phan fesurasant wrth yr 
omer, "nid oedd gweddill i'r hwn a 
gasglasai lawer, ac nid oedd eisieu 
ar yr hwn a gasglasai ychydig: 
casglasant bob un yn ol ei fwytta. 

l9 A dywedodd Moses wrthynt, 
Na weddilled neb ddim o hono 
hyd y bore. 

20 Er hynny ni wrandawsant ar 
Moses, ond gadaw a wnaeth rhai o 
hono hyd y bore; ac efe a fagodd 


4 


EXODUS, XVI. 


bryfed, ac a ddrewodd: am hynny 
Moses a ddigiodd wrthynt. 

21 A hwy aì casglasant ef bob 
bore, pob un yn ol ei fwytta: a 
phan wresogai yr haul, efe a doddai. 

22 4 Ac ar y chweched dydd y 
casglent ddau cymmaint o fara, dau 
omer i un: a holl bennaceíhiaid y 
gynnulleidfa a ddaethant ac a fyn- 
egasant i Moses. 

23 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Hyn yw y peth a lefarodd yr AR- 
GLWYDD ; Y fory 4y mae ” gorphwysfa 
Sabbath sanctaidd i'r ARGLWYDD: 
pobwch Aeddyw yr hyn a boboch, a 
berwch yr hyn a ferwoch; ar holl 
weddill, rhoddwch i gadw i chwi 
hyd y bore. 

24 A hwy a'i cadwasant hyd y bore, 
fel y gorchymynasai Moses: ac ni 
ddrewodd, ac nid oedd pryf ynddo. 

25 A dywedodd Moses, Bwyttêwch 
hwn heddyw; oblegid Sabbath 4y 
heddyw i'r ARGLWYDD: ni chewch 
hwn yn y maes heddyw. 

26 Chwe diwrnod y cesglwch chwi 
ef; ond ar y seithfed dydd, yr hwn 
yw y Sabbath, ni bydd efe. 

27 Sl Etto rhaê o'r bobl a aethant 
allan ar y seithfed dydd, i gasglu ; 
ond ni chawsant ddim. 

'28 A'r ARGLWYDD a_ ddywedodd 
wrth Moses, Pa hyd y gwrthodwch 
gadw fy ngorchymynion a'm cyf- 
reithiau ? 

29 Gwelwch mai yr ARGLWYDD a 
roddodd i chwi y Sabbath ; am hyn- 
ny efe a roddodd i chwi y chweched 
dydd fara dros ddau ddydd: ar- 
hoswch bawb gartref; nac aed un 
o'i le y seithfed dydd. 

30 Felly y bobl a orphwysasant y 
seithfed dydd. 

3l A thŷ Israel a alwasant ei enw 


Dim manna ar y dydd, Sabbath. 


Cyn 
CRIST 
1491. 





o Gen, 2, 3. 


. 


ef Manna: ac Pyr oedd efe fel had |? Num.1!. 
coriander, yn wŷn, aii flas fel afrllad 


o fêl. 

32 A Moses a ddywedodd, Dyma 
y peth a orchymynodd yr ARn- 
GLWYDD; Llanw omer o hono, i'w | 
gadw i'ch cenhedlaethau; fel y 
gwelont y bara y porthais chwi âg 
ef yn yr anialwch, pan y'ch dygais 
allan o wlad yr Aipht. 

33 A Moses a ddywedodd wrth 


Aaron, “Cymmer grochan, a dod [«1 Bren. 


ynddo lonaid omer or manna; a 
gosod ef ger bron yr ARGLWYDD 
y'nghadw i'ch cenhedlaethau. 

94 Megis y gorchymynodd yr An- 
GLWYDD i Moses, felly y gosododd | 


Heb. 9. â, 


——— 


| Dwfr o'r graig yn Horeb. 


| Cyn 
| CRIST 
1491. 


r Jos, 5. 12, 
Neh, 9, 15, 


a Num. 39, 
12,14, 


b Num, 20, 
3, . 


c Ds, 78. 41, 
1Cor, 10, 9, 


d pen, 7. 20. 


a, 114, 8, 
1Cor.10.4, 


f Num, 20, 
2o 


3 Cynnen, 
£ Dent. 25, 


Act. 7. 45, 


i pen, â, 20, 


Aaron ef i gadw ger bron y dystiol- 
aeth. 

35 A meibion Israel a fwyttasant 
ymanna ddeugain mlynedd, "nes 
eu dyfod i dir cyfanneddol: manna 
a fwyttasant nes eu dyfod i gwrr 
gwlad Canaan. 

36 A'r omer ydoedd ddegfed ran 
ephah, 


PENNOD XVII. 

1 Y bobl yn tuchan am ddwfr yn Rephidim. 5 
Duw yn eu hanfon hwy am ddwfr ŵ'r graig 
yn Horeb. $ Gorchfygu Amalec trwy ddal 
dwylaw Moses 4 fynu. 15 Moses yn adeiladu 
yr allor J EHOFAH-Nissi. 

"HOLL gynnulleidfa meibion 
Israel a aethant o anialwch 

Sin, wrth eu teithiau, yn ol gorchy- 

myn yr ARGLWYDD; ac a wersyll- 

asant yn Rephidim: ac nid oedd 
dwfr i'r bobl i yfed. 

2?Am hynny y bobl a ymgynhen- 
nasant â Moses, ac a ddywedasant, 
Rhoddwch i ni ddwfri yfed. A dy- 
wedodd Moses wrthynt, Paham yr 
ymgynhennwch â mi? Paham “y 
temtiwch yr ARGLWYDD? 

3 A'r bobl a sychedodd yno am 
ddwfr; a thuchanodd y bobl yn 
erbyn Moses, ac a ddywedodd, Pa- 
ham y peraist i ni ddyfod i fynu 
o'r Aipht, i'n lladd ni, a'n plant, 
a'n hanifeiliaid, â syched ? 

4 A Moses a lefodd ar yr ARn- 
GLWYDD, gan ddywedyd, Beth a 
wnaf i'r bobl hyn? ar ben ychydig 
ctto hwy a'm llabyddiant i. 

5 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Cerdda o flaen y bobl, 
a chymmer gyd â thi o henuriaid 
Israel: cymmer hefyd dy wïalen yn 
dy law, yr hon “y tarewaist yr afon 
â hi, a cherdda. 

6 * Wele, mi a safaf o'th flaen yno 


. |ar y graig yn Horeb; taro dithau y 


graig, a daw dwfr allan o honi, fel y 
gallo y bobl yfed. A Moses a wnaeth 
felly yngolwg henuriaid Israel. 

7 Ac efe a alwodd enw y lle 
f2Massah, a *Meribah; o achos cyn- 
nen meibion Israel, ac am iddynt 
demtio yr ARGLWYDD, gan ddywed- 


rr yd, A ydyw yr ARGLWYDD yn ein 


plith, aì nid yw? 
8 4 “Yna y daeth Amalec, ac a 


.| ymladdodd âg Israel yn Rephidim. 


9 A dywedodd Moses wrth ? Josua, 
Dewis i ni wŷr, a dos allan ac ym- 
ladd âg Amalec: y fory mi a safaf 
ar ben y bryn, a 'gwïalen Duw yn 
fy llaw. | 


75 





EXODUS, XVII. 


| 


Jeihro yn dyfod at Moses. 
10 Felly Josua a wnaeth fel y dy- 
wedodd Moses wrtho; ac a ymladd- 
odd âg Amalec: a Moses, Aaron, a. 
Hur, a aethant i fynu i ben y bryn. | 
11 A phan godai Moses ei law, y. 
byddai Israel yn drechaf; a phan. 
ollyngai ei law i lawr, Amalec a 
fyddai drechaf. | 
12 A dwylaw Moses oedd drym-. 
mion; a hwy a gymmerasant faen, | 
ac ai gosodasant dano ef; ac efe, 
a eisteddodd arno: ac Aaron a Hur! 
a gynhaliasant ei ddwylaw ef, un ar. 
y naill du, a'r llall ar y tu arall; 
felly y bu eì ddwylaw ef sythion 
nes machludo yr haul. | 
19 A Josua a orchfygodd Amalec 
a'i bobl â min y cleddyf. | 
14 A'r ARGLWYDD a ddywedodd. 
wrth Moses, Ysgrifena hyn mewn. 
llyfr, yn goffadwriaeth; a mynega. 
i Josua: canys Fgan ddilêu y dileaf Pr 
goffadwriaeth Amalec oddi tan y, 1lS«m.15, 
nefoedd. DH 
15 A Moses a adeiladodd allor, ael ml 
a alwodd ei henw hi *JEHOFAH- |,Mz*! 


Cyn 
CRIST 
1491, 











Nissi. gydd yw 
16 Canys efe a. ddywedodd, O her- Mdrych | 
wydd tyngu or ARGLWYDD, bydd |5Ne,— | 
od llaw 


IT ARGLWYDD ryfel yn erbyn Ama- | b4llau, 
lec o genhedlaeth i genhedlaeth. 


Jainge yr 
PENNOD XVIII. 


Arglwydd, | 
1 Jethro yn dwyn at Moses eî wraig a'i ddau | 








Jab. W Moses yn ei groesawu ef. 18 Yntau! 
yn derbyn cynghor Jethro. 21 Jeihro yn. 


ymadael. 
AN glywodd *Jethro, offeiriad | 
Midian, chwegrwn Moses, yr 
| 
Î 





a pen. 2, 16, 
Bo lc 


hyn oll a wnaethai Duw i Moses, 
ac i Israel ei bobl, a dwyn o'r AR- 
GLWYDD Jsrael allan o'r Aipht; | 
2 Yna Jethro, chwegrwn Moses, a 
gymmerodd Sephorah gwraig Mo- 
ses, (wedi ei hebrwng hi yn ei hol,) | 
3 A'I dau fab hi; o ba rai 'enw|^ Se 
un oedd “Gersom: oblegid efe a|'SeDr 
ddywedasai, Dïeithr fêôm mewn 
gwlad estronol 
4 Ac enw y llall oedd *Eliezer: oy Tu, 
herwydd Duw fy nhad oedd gyn-| gymmorth.) 
northwy ì mi, eb e/e, ac a'm hachub-. | 
odd rhag cleddyf Pharaoh. | 
5 A Jethro, chwegrwn Moses, a. | 
ddaeth â'i feibion a'i wraic at Moses. | 
I'r anialwch, lle yr ydoedd efe yn 
gwersyllu ger law “mynydd Duw. | 
6 Ac efe a ddywedodd wrth Moses, 
Myfi Jethro, dy chwegrwn di, sydd 
yn dyfod attat ti, a'th wraig a'i dau, 
7 A Moses a acth allan ì gyfar- 





cpen, â,1 
| T2 





Cynghor Jethro i Moses. 


'modd, ac a'i cusanodd ; a chyfarch- 
asant well bob un i'w gilydd: a 
' daethant i'r babell. 
ì 





8 A Moses a fynegodd i'w chwegr- 
'wn yr hyn oll a wnaethai yr AR- 
' GLWYDD i Pharaoh ac i'r Aiphtiaid, 
'er mwyn Jsrael; a'r holl flinder a 
gawsent ar y ffordd, ac achub or 

ARGLWYDD hwynt. | 
| 9 A llawenychodd Jethro o her- 
| wydd yr holl ddaioni a wnaethai yr 
| ARGLWYDD i Israel; yr hwn a war- 
| edasai efe o law yr Aiphtiaid. 
| 10 A dywedodd Jethro, Bendigedig 
yddo yr ARGLWYDD, yr hwn a'ch 
| gwaredodd o law yr Aiphtiaid, ac o 
law Pharaoh; yr hwn a waredodd 
'y bobl oddi ían law yr Aiphtiaid. 

11 Yn awr y gwn mai mwy ydyw 
yr ARGLWYDD na'r holl dduwiau: 
oblegid yn y peth yr oeddynt 
falch o hono, yr oedd efe yn uwch 
na hwynt. 
| 12 A Jethro, chwecrwn Moses, a 
' gymmerodd boeth-offrwm ac ebyrth 
ii DDUW: a daeth Aaron, a_ holl 
henuriaid Israel, i fwytta bara gyd 
â chwegrwn Moses, ger bron Duw. 
| 13 A thrannoeth Moses a eis- 





| 





feddodd i farnu y bobl: a safodd y 
bobl ger bron Moses, o'r bore hyd 
yr hwyr. 
14 A phan welodd chwegrwn Mo- 
'ses yr hyn oll yr ydoedd efe yn ei 
wneuthur i'r bobl, efe a ddywedodd, 
|Pa beth yw hyn yr wyt ti yn ei 
wneuthur i'r bobl? Paham yr eis- 
feddi dy hun, ac y saif yr holl bobl 
| ger dy fron di, o'r bore hyd yr hwyr? 
15 A dywedodd Moses wrth ei 
*Ief.24.12.| chwegrwn, Am fod *y bobl yn dy- 
UE fod attaf 1 ymgynghori â Duw. 
| 16 Pan fyddo iddynt achos, attaf 
di y deuant; a myfi sydd yn barnu 
Y rhwng *pawb a'u gilydd, ac yn hys- 
77“ | bysu deddfau Duw a'i gyfreithiau. 
l7 A dywedodd chwegrwn Moses 
wrtho, Nid da y peth yr ydwyt ti 
yn ei wneuthur. 
| ” 18 Tydi a lwyr ddiffygi, a'r bobl 
yma hefyd y rhai sydd gyd â fhi: 
canys rhy drwm yw y peth i íi; 
LS n. fni elli ei wneuthnr ef dy hun. 
Dest.1.9.|. 19 Gwrando ar fy llais i yn awr; 
'mi a'th gynghoraf di, a bydd Duw 
gyd â thi: Bydd di dros y bobl 
ger bron Duw, a dwg eu hachosion 
at Dpuw, 
| 20 Dysg hefyd iddynt y deddfau 
ar cyfreithiau; a hysbysa iddynt y 








T6 


EXODUS, XIX. 


Cyn _ | fod âi chwegrwn; ac a ymgrym- 


Y bobl yn dyfod i Sinat. 


ffordd a rodiant ynddi, a'r gweith-| _C 


yn 
redoedd a wnant. MY z 


91 Ac edrych dithau allan o'r holl 
bobl am £wŷr nerthol, yn ofnì Duw, 
gwŷr geirwir, yn casân cybydd-dod ; 
a, gosod 4 eha hyn armynt hwy, yn 
dywysogion ar filoedd, yn dywysog- 
ion ar gannoedd, ac yn dywysogion 
ar ddegau a deugain, ac yn dywys- 
ogion ar ddegau. 

22 A barnant hwy y bobl bob am- 
ser: ond dygant bob peth mawr 
aítat íi, a barnant eu hun bob peth 
bychan: felly yr ysgafnhêi arnat 
dy hun, a hwynt-hwy a ddygant 
y baich gyd â thi. 

23 Os y peth hyn a wnei, a'i or- 
chymyn o Dpuw i ti; yna ti a elli 
barhâu, a'r holl bobl hyn a ddeuant 
i'w lle mewn heddwch. 

24 A Moses a wrandawodd ar lais 
ei chwegrwn; ac a wnaeth yr hyn 
oll a ddywedodd efe. 

25 A RMoses a ddewisodd wŷr 
grymmus allan o holl Israel, ac a'u 
rhoddodd hwynt yn bennaethiaid 
ar y bobl; yn dywysogion ar fil- 
oedd, yn dywysogion ar gannoedd, 
yn dywysogion ar ddegau a deu- 
gain, ac yn dywysogion ar ddegau. 

26 A hwy a farnasant y bobl bob 
amser: y pethau caled a ddygent 
at Moses, a phob peth bychan a 
farnent hwy eu hunain. 

27 € A Moses a ollyngodd ymaith 
ei chwegrwn; ac 'efe a aeth adref | Jun! 
Iw wlad. 


PENNOD XIX. 

1 Y bobl yn dyfod â Sinai. 9 Cennadwriaeth 
Duw at y bobl trwy law Moses allan o'r 
mynydd. 8 Dwyn atteb y bobl at Dduw. 10 
Parottôi y botl erbyn y trydydd dydd. 12 Ni 
wasanaetha cyffwrdd &r mynydd. 16 Dy- 
chrynllyd, bresennoldeb Duw ar y mynydd. 


yn y frydydd mis, wedi dyfod 
meibion Israel allan o wlad yr 
Aipht, y dydd hwnnw *y daethant 
i anialwch Sinai. 

2 Canys hwy a aethant o Rephi- 
dim, ac a ddaethant i anialwch 
Sinai; gwersyllasant hefyd yn yr 
anialwch: ac yno y gwersyllodd 
Israel ar gyfer y mynydd. 

3 PA Moses a aeth i fynu at 
DDUW: ar ARGLWYDD a alwodd 
arno ef o'r mynydd, gan ddywedyd, 
Fel hyn y dywedi wrth dŷ Jacob, 
ac y mynegi wrth feibion Israel; 

4 “Chwi a welsoch yr hyn a 
wneuthum ïr Aiphtiaid; y modd|, 
9y codais chwi ar adenydd eryrod, | 1. 
ac y'ch dygais aítaf fi fy hun. Dat. 12. H4 


$ Deut. 1.16. 
a l6. ls, 


h Deut. L.15.. 


1491. 


a Num, 33, 
19. 


b Act. 7. 3S. 


c Deut, 29, 2, 








Yr Arglwydd ar Sinat. 


e Deut, 5. 2. 


E nd, 16. 


pen. 20, 21, 
a. 24.15.16, 


Ps. 18. ll, 


I cd 14.31. 


m (en, 35. 2. 


p. pen, 94. 5. 
Deut, 23. 2. 


oIIcb.12.20. 


2 Neu, 
cornel. 


Wr 21. 


gu Tf ab 
1Co.7.5 





9 lIeb, 12,18. 


L. 








“Yn awr, gan hynny, os gan 
au na y gwrandêwch ar fy llais, 
a chadw fy nghyfammod; fchwi a 
.Ifyddwch yn drysor prïodol i mi o 
flaen yr holl bobloedd: canys “eiddo 
fi yr holl ddaear. 

6 A chwi a fyddwch i mi yn ^fren- 


.I:. hiniaeth o offeiriaid, ac yn genhedl- 
I7.|aeth sanctaidd. Dyma y geiriau a 
' llefari di wrth feibion Israel. 


7 I A daeth Moses, ac a alwodd am 
henuriaid y bobl; ac a osododd ger 
eu bron hwynt yr holl eiriau hyn a 
orchymynasai yr ARGLWYDD iddo. 

8 i A'r holl bobl a gyd-attebasant, 


.Z. ac a ddywedasant, Nyni a wnawn yr 


hyn oll a lefarodd yr ARGLWYDD. 
A Moses a ddug drachefn eiriau y 
bobl at yr ARGLWYDD. 

9 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Moses, Wele, mi a ddeuaf 
attat “mewn cwmmwl tew, fel y 
clywo y bobl pan ymddiddanwyf â 
thi, ac fel 'y credont i ti byth. A 
Moses a fynegodd eiriau y bobl i'r 
ARGLWYDD. 

10 «| Yr ARGLWYDD hefyd a ddy- 
wedodd wrth Moses, Dos at y bobl, 
a sancteiddia hwynt heddyw ac y 
fory; a »golchant eu dillad, 

ll A byddant barod erbyn y íryd- 
ydd dydd: o herwydd y trydydd 
dydd "y disgyn yr ARGLWYDD 
yngolwg yr holl bobl ar fynydd 
Sinai. 

12 A gosod derfyn i'r bobl o am- 
gylch, gan ddywedyd, Gwyliwch ar- 
noch, rhag myned i fynu i'r myn- 
ydd, neu gyffwrdd â'i gwr ef: "pwy 
bynnag a gyffyrddo âr mynydd, a 
leddir yn farw. 

13 Na chyffyrdded llaw âg ef, ond 
gan labyddio llabyddier ef, neu gan 
saethu saether ef; pa un bynnag ai 
dyn ai anifail fyddo, ni chaiff fyw: 
pan gano yr “udgorn yn hirllaes, 
deuant i'r mynydd. 

14 T.A Moses a ddisgynodd o'r 


| mynydd at y bobl, ac a sancteidd- 


iodd y bobl; a hwy a olchasant.- eu 
dillad. 

15 Ac efe a ddywedodd wrth y 
bobl, Byddwch barod erbyn y tryd- 
ydd 'dydd ; Pnac ewch yn agos at 
 jeich gwragedd. 

16 A'r trydydd dydd, ar y bore- 
ddydd, yr oedd “taranau, a mellt, a 


| chwmmwl tew ar y mynydd, a, llais 
| yrudgorn ydoedd gryf iawn; fel y 

| dychrynodd yr holl bobl oedd n 
y gwersyll. 


T 


EXODUS, XX. 











Y deg gorchymyn. 


17 A "Moses a ddug y bobl allan| _ Cyn 
o'r gwersyll i gyfarfod â Duw; a| CT1ST 
hwy a safasant y'ngodre y mynydd. FD ad 

18 A *mynydd Sinai oedd i gyd |spet41. 
yn mygu, o herwydd disgyn, o'r AR- 
GLWYDD arno mewn tân: ai Îwg a 
ddyrchafodd fel mwg, ffwrn, “a'r holl 
fynydd a grynodd yn ddir fawr. 

19 Pan ydoedd llais yr udgorn yn 
hir, ac yn cryfhâu fwyfwy, "Moses |*l!a2.2. 
nn lefarodd ; a *DuUw a attebodd |“ Xh9. 15 
mewn llais. 

20 A'r ARGLWYDD a ddisgynodd ar 
fynydd Sinai, ar ben y mynydd: a 
galwodd yr ARGLWYDD Moses i ben 
y mynydd: a Moses a aeth i fynu. 

21 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Dos i waered, * gorchy- |5 rhybudd- 
myn i'r bobl; rhag iddynt ruthro |.” 
at yr ARGLWYDD ?î hylldremmu, a |7 Edrych 
chwympo llawer o honynt. 19. 

22 Ac ymsancteiddied yr offeir- 
iaid hefyd, y rhai a nesânt at yr 
ARGLWYDD; rhag i'r ARGLWYDD 
ruthro arnynt, 

23 A dywedodd Moses wrth yr 
ARGLWYDD, Ni ddichon y bobl ddy- 
fod i fynu i fynydd Sinai: oblegid 
ti a dystiolaethaist wrthym, gan 
ddywedyd, Gosod derfyn ynghylch 
y mynydd, a sancteiddia ef. 

24 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrtho, Dos, cerdda i waered; a 
£hyred i fynu, ac Aaron gyd â thi: 
ond na ruthred yr offeiriaid a'r bobl, 
i ddyfod ìi fynu at yr ARGLWYDD; 
rhag iddo yntau ruthro arnynt hwy. 

25 Yna yr aeth Moses i waered at 
y bobl, ac a *ddywedodd wrthynt. 


PENNOD XX. 
l Y deg gorchymyn. 18 Y bobl yn ofni. 20 
Moses yn eu cysuro hwy. 22 Gwahardd gau- 
dduwiaeth. 24 Portreiad yr allor. 


fw MM a lefarodd yr holl MW 
Ê 





4 lefarodd. 


hyn, gan ddywedyd, 

2 Myli yw yr ARGLWYDD dy,*J 
DpuUw, yr hwn ath ddug di allan 
o wlad yr Aipht, Po dŷ: y 7 caeth- | 
iwed. 

3 Na fydded i ti dduwiau eraill 
ger fy mron i. 

4 “Na wna i ti ddelw gerfiedig, 
ua llun dim a'r y sydd yn y u yn 


En ar 


» pan A o. 
2 Heb. 





weision. 
c yb Z L 


bM Ŵr ki 
"pan: 94.14, 
ut.6.1l>. 





oedd uchod, nac a'r y sydd yn 
ddaear isod, nac a'r sydd yn y dwfr 
tan y ddacar. 

5 Nac ymgrymma iddynt, ac na 
wasanaetha hwynt: oblegid myfi yr 
ARGLWYDD .dy DDUW, w? yf Dpuw | rb 


ìeiddigus; *yn ymweled âg anwir-| 6 
edd y tadau ar y plant, hyd y dryd-| J95'Ts 







——— VW GU PNNN AN ————sp——csp—sp——p—p———p—p——p— G————— — FF — FF F—F >> 
to NO 





Cyn 
CRIST 
1491, 


f Deut. 7. 9, 
Ps. 89, 34. 





Y bobl yn ofna. 


£ Lef. 19. 12, 
Deut. 5.11. 
Matt. 5, 39. 
h Mic. 6.11. 


i pen. 29. 12. 
a ôl. 15. 


y. 
Luc 13. 14. 


E Gen. 2, 2, 


1 Lef, 19, 3, 
Deut. 5. 16. 
Matt, 15. 4, 
Eph, 6, 2. 


m Maîit. 5. 


Rhaf, 13. 9. 
n Matt, 5.27, 


o Deut, 19, 
16. 


P Act. 20,33, 
Rhuf. 7.7. 
8 Job ôl. 9. 


r Heb, 12, 18, 


8Deut. 5.27. 


$ pen. 19, 16, 


Bren. 8, 
12. 
uDeut.4,36 


Ezec. 20, 
39. a 43, â, 
Seph, 1, 
4,5. 

2 Cor. 6. 
12, 15, 16. 


, |wrandâwn : 
.| wrthym, rhag i ni farw. 


Neh, 9, 13, 


4, 5, 
2 Bren, 17, 
33 


edd ar bedwaredd genhedlaeth o'r 
rhai a'm casânt; 

6 fAc yn gwneuthur trugaredd i 
filoedd o'r rhai am carant, ac a 
gadwant fy ngorchymynion. 

7 * Na chymmer enw yr ARGLWYDD 
dy DDUW yn ofer: canys ^nid dïeu- 
og gan yr ARGLWYDD yr hwn a 
gymmero ei enw ef yn ofer. 

8 Cofia y dydd Sabbath, i'w sanct- 
eiddio ef. 

9 iChwe diwrnod y gweithi, ac y 
gwnei dy holl waith: 

10 Ond y seithfed dydd yw Sab- 
bath yr ARGLWYDD dy DDUW: na 
wna ynddo ddim gwaith, tydi, na'th 
fab, na'th ferch, na'th wasanaeth- 
wr, nath wasanaeth-ferch, na'th ani- 
fail, na'th ddïeithr ddyn a fyddo o 
fewn dy byrth : 

11 O herwydd mmewn “chwe diwr- 
nod y gwnaeth yr ARGLWYDD y 
nefoedd a'r ddaear, y môr, a'r hyn 
oll sydd ynddynt; ac a orphwys- 
odd y seithfed dydd; am hynny y 
bendithiodd yr ARGLWYDD y dydd 
Sabbath, ac a'i sancteiddiodd ef. 

12 4  Anrhydedda dy dad a'th fam; 
fel yr estyner dy ddyddiau ar y 
ddaear, yr hon y mae yr ARGLWYDD 
dy DDUW yn ei rhoddi i ti. 

13 “ Na, ladd, 

14 " Na. wna odineb, 

15 Na ladrata. 

16 Na ddwg gam dystiolaeth yn 
erbyn dy gymmydog, 

17 P Na chwennych dŷ dy gymmyd- 
og, "na chwennych wraig dy gym- 
mydog, na'i wasanaethwr, na'i was- 
anaeth-ferch, nai ŷch, na'i asyn, na 
dim a'r sydd eiddo dy gymmydog. 

18 Si "A'r holl bobl-a welsant y tar- 
anau, a'r mellt, a sain yr udgorn, a'r 
mynydd yn mygu: a phan welodd y 
bobl, ciliasant, a safasant o hirbell. 

l9 A dywedasant wrth Moses, 
"Llefara di wrthym ni, a nyni a 
ond na lefared Duw 


20 A dywedodd Moses wrth y bobl, 
Nac ofnwch; o herwydd i'ch profi 
chwi y daeth Duw, ac i fod ei ofn ef 
ger eich bronnau, fel na phechech. 

21 A safodd y bobl o hirbell; a 
nesâodd Moses i'r *tywyllwch, lle 
yr ydoedd Duw, 

22 1 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Moses, Fel liyn y dywedi wrth 
feibion Israel; Chwi a welsoch mai 
“ o'r nefoedd y lleferais wrthych. 

23 Na wnewch *gyd â mi dduwiau 





18 


EXODUS, XXI. 








arian, ac na wnewch i chwi dduw- 
iau aur. 

24 Gwna i mi allor bridd, ac 
abertha arni dy boeth-ebyrth a'th 
offrymmau hedd, 7dy ddefaid, a'th 
eidionau: ym mhob man lle y 
rhoddwyf goffadwriaeth o'm henw, 
y deuaf attat, ac y'th fendithiaf. 

25 Ond “os gwnei i mi allor ger- 
rig, na wna hi o gerrig nadd: 
pan gottech dy forthwyl arni, ti a'i 
halogaist hi. 

26 Ac na ddos i fynu ar hyd gris- 
iau i'm hallor; fel nad amlyger dy 
noethni wrthi. 


PENNOD XXI. 

1 Cyfreithiau gweision. 5 Am y gwas a dyller 
eì glust. 7 Am forwynion. 12 Am lofrudd- 
iaeth, 16 Am ladron dynion. W Am y rhaî 
a, felldithio eu rhieni. 1S$ Am darawyr. 22 
Am friw damwain. 28 4m ŷch a gornio. 
99 Am yr hwn a fo achos o niwed î eraill, 

YMA y barnedigaethau a *osodi 
di ger eu bron hwynt. 
2 POs pryni was o Hebread, gwas- 


anaethed chwe blynedd: a'r seith-| 1 


fed y caiff yn rhad fyned ymaith 
yn rhydd. 

3 Os “ar ei ben ei hun y daeth, ar 
eì ben ei hun y caiff fyned allan: 
os perchen gwraig fydd efe, aed ei 
wraig allan gyd âg ef. 

4 Os ei feistr a rydd wraig iddo, 
a hi yn planta iddo feibion, neu 
ferched; y wraig ai phlant fydd 
eiddo ei meistr, ac aed efe allan 
ar cì ben ei hun. 

5 “Ac os gwas gan ddywedyd a 
ddywed, Hoff gennyf fi fy meisir, 
fy ngwraig, am plant; nid âf íì 
allan yn rhydd: 

6 Yna dyged ei feistr ef at y 
barnwyr; a dyged ef at y ddor, 
neu at yr orsin ; a thylled ei feistr 
ei glust ef â mynawyd; ac efe a1 
gwasanaetha ef byth. 

7 * Ac os gwerth gwr ei ferch yn 
forwyn gaeth, ni chaiff hi fyned all- 
an fel yr êl y gweision caeth allan. 














Cyfreithiau gweision. 








Cyn 
CRIST 
1491. 





iy Lef UI 


£ Deut, 27.5, 
Jos. 8. al, 


b Lef, 25. 39, 
Deut, 15, 


Jer. 34, 11. 


2 Heb. 
a'i gorph, 


c Deut, 15, 
16. 


3 Neu, 
ysilysbost. 


8 Os *heb ryglyddu bodd y'ngolwg "HA 
ai | 


ei meistr y bydd hi, yr hwn 
cymmerodd hi yn ddyweddi; yna 
gadawed ei hadbrynu hi: ni bydd 
rhydd iddo ei gwerthu hi i bobl 
ddïeithr, wedi iddo ef ei thwyllo hi. 

9 Ac os i'w fab y dyweddïodd efe hi, 
gwnaed iddi yn ol deddf y merched. 

lO Ac os arall a brïoda efe, na 
wnaed yn llai ei hymborth, ei dill- 
ad, na'i dyled prïodas. 

ll Ac os y tri hyn nis gwna efe 





Amnyw gyfreithiau 


Cyn 
CRIST 
1491. 


d Gen. 9. 6. 


£1 Bren, 2 
29 


2 Bren, 11. 
15. 


8 Deut,24,7. 


6 Neu, ei 
gymynydog. 


7 Heb, 
orphwys. 


1 Lef, 2a, 26. 


k Icf, 24, 20. 
Deut. 19, 


21. 
Matt. 6, 38. 


1 Gen. 9. 6. 


— 


iddi; yna aed hi allan yn rhad he 
arian. 
12 4 Rhodder i farwolaeth *y neb 


.|a darawo wr, fel y byddo marw. 


13 Ond yr hwn ni chynllwynodd, 
ond rhoddi o Dpuw ef yn ei law ef, 


. |*mi a osodaf i ti fan lle y caffo ffoi. 


14 Ond os daw dyn yn rhyfygus 


' |ar eì gymmydog, i'w ladd ef irwy 


dwyll; fcymmer ef i farwolaeth 
oddi wrth fy allor. 

15 4 Y neb a darawo ei dad, neu 
ei fam, rhodder ef i farwolaeth. 

16 4 “ Yr hwn a ladrattao ddyn, ac 
a'i gwertho, neu os ceir ef yn ei law 
ef, rhodder ef i farwolaeth. 

17 | PRhodder ì farwolaeth yr hwn 


.4.| a, 5felldithio ei dad, neu ei fam. 


18 1A phan ymrysono dynion, a 
tharo o'r naill *y llall â charreg, 
neu â dwrn, ac efe heb farw, ond 
gorfod iddo orwedd; 

19 Os cyfyd efe, a rhodio allan 
wrth ei ffon ; yna y tarawydd a fydd 
dïangol: yn unig rhodded ei golled 
am ei ' waith, a chan feddyginiaethu 
meddyginiaethed ef. 

20 îl Ac os tery un ei wasanaethwr, 
neu ei wasanaeth-ferch, â gwïalen, 
fel y byddo farw dan ei law ef; gan 
ddïal dïaler arno. 

21 Ond os erys ddiwrnod, neu ddau 
ddiwrnod, na ddïaler arno; canys 
ì gwerth ei arian ei hun ydoedd efe. 

22 4 Ac os ymrafaelia dynion, a 
tharo o honynt wraig feichiog, fel 
yr êl ei beichiogi oddi wrthi, ac heb 
fod marwolaeth: gan gospi cosper 
ef, fel y gosodo gwr y wraig arno; 
a rhodded Aynny trwy farnwyr. 

23 Ac os marwolaeth fydd; rhodd- 
er einioes am einioes, 

24 * Llygad am lygad, dant am 
ddant, llaw am law, troed am 
droed, 

25 Llosg am losg, archoll am ar- 
choll, a chlais am glais. 

26 í Os tery un lygad ei wasan- 
aethwr, neu lygad ei wasanaeth- 
ferch, fel y llygro ef; gollynged ef 
yn rhydd am ei lygad: 

27 Ac os tyrr efe ymaith ddant ci 
wasanaethwr, neu ddant ei wasan- 
aeth-ferch; gollynged ef yn rhydd 
am ei ddant. 

28 TAc os ŷch a gornïa wr neu 
wraig, fel y byddo farw: 'gan lab- 
yddio llabyddier yr ŷch, ac na 
fwyttâer ei gic ef; ac aed perchen 
yr ŷch yn rhydd. 

29 Ond os yr ŷch oedd yn cornio 


T9 


EXODUS, XXII. 


a deddfau. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


o'r blaen, a Aynny irwy dystion 
wedi ei hysbysu i'w berchennog; 
ac efe heb ei gadw ef, ond lladd 
o hono wr neu wraìg: yr $ch a 
labyddir, a'i berchennog a roddir i 
farwolaeth hefyd. | 

30 Os iawn a roddir arno, rhodded 
m werth am ei einioes, yn ol yr hyn "Num.5>. 
oll a osoder arno. & 

31 Os mab a gornia efe, neu ferch. 

a gornia efe; gwneler iddo yn ol y 
farnedigaeth hon. 

32 ÔOnd os gwasanaethwr neu 
wasanaeth-ferch a gornia yr ŷch; 
rhodded i'w perchennog ” ddeg sicl |" unaus, 
ar A o arian, a llabyddier yr Phi.27. 
ŷch. 

33 4 Ac os egyr gwr bydew, neu 
os cloddia un bydew, ac heb gau 
arno ; a syrthio yno ŷch, neu asyn ; 

94 Perchen y pydew a dâl am 
danynt: arian a dâl efe i'w perch- 
ennog; ar amtfaŵU marw a fydd 
“iddo yntau. Gn imn 

35 T Ac os ŷch gwr a dery ŷch ei | 7*!e 
gymmydog, fel y byddo efe farw; 
yna gwerthant yr ŷch byw, a rhan- 
nant ei werth ef, a'r ŷch marw a 
rannant hefyd. 

36 Neu os gwybuwyd ei fod ef yn 
ŷch hwyliog o'r blaen, a'i berch-, 
ennog heb ei gadw ef; gan dalu 
taled ŷch am $ch, a bydded y | 
marw *yyn eiddo ef. ado. 


PENNOD XXII. 


1 Am ladrad, 5 4m golled, 7 Am sarhâd. 14 
Am fenthyg. 16 4m anniweirdeb. 18 Am 
ddewiniaeth. 19 Am orwedd gyd âg amifail. 
20 4m ddelw-addoliaeth. 21 Am ddïîeithr- 
iaid, a. gweddwon, ac amddifaid. 25 4m 
usuriaeth. 26 Am wystlon. 29 Am barch i 
swyddogion. 29 Am flaen-ffrwythau. 


S lladratta un ŷch neu * ddafad, 

ai ladd, neu ei werthu; taled 

bîm ŷch am ŷch, a “phedair dafad 

am ddafad. 

2 Os ceir lleidr yn torri £f, ai daro 

fel y byddo farw ; na choller gwaed 
am dano. 

3 Os bydd yr haul wedi codi arno, 
coller gwaed am dano; efe a ddyly 
gwbl-dalu: oni bydd dim ganddo, 
gwerther ef am ei ladrad. 

4 Os gan gael y ceir yn ei law ef y 
lladrad yn fyw, o eidion, neu asyn, 
neu ddafad ; taled yn ddwbl. 

5 $ Os pawr un faes, neu winllan, 
a gyrru ei anifail i bori maes un 
arall; taled o'r hyn goreu yn ei 
faes ei hun, ac o'r hyn goreu yn ei 
winllan ei hun. 





2 Neu, afr. 


a 28am. 12. 
6. 
Each 

c 
Diar, 6. 31, 


———- ——— —— ——_ a au gau Gaa a uh I ydh hh fr i hd hd ah dh HE — ana lu uu LL I GL” 


Amryw gyfreuhaau 





—— ——  ŴNŴ h.h... ..—— — 
9 


HE MDU 


b Gen, 31. 
99, 


| € Deut. 22, 
78. 


3 IIeb. 
pwysed, 





f Dont. 12, 
bl, ce, 
(nt. 1. UU. 

£ nen, 23, 9, 

| “ef. 19, a8 


in, Ry 












6 «I Os tân a dyrr allan, ac a_ gaiff 
afael mewn drain, fel y difâer dâs o 
ŷd, neu ŷd ar ei droed, neu faes; 
cwbl-daled yr hwn a gynneuodd y 
tân. 

7 Os rhydd un i'w gymmydog 
arian, neu ddodrefn i gadw, ai 
ladratta o dŷ y gwr; os y lleidr a 
geir, taled yn ddwbl: 

8 Os y lleidr ni cheir, dyger 
perchennog y tŷ at y swyddogion 
2 dyngu, a estynodd efe ei law at 
ddâ ei gymmydog. 

9 Am bob math ar gamwedd, am 
eidion, am asyn, am ddafad, am 
ddilledyn, ac am bob peth a gollo 
yr hwn a ddywedo aral/ ei fod yn 
eiddo: deued achos y ddau ger 
bron y barnwyr; a'r hwn y barno 
y swyddogion yn ei erbyn, taled 
i'w gymmydog yn ddwbl. 

10 Os rhydd un asyn, neu eidion, 
neu ddafad, neu un anifail, at ei 
gymmydog i gadw, a marw o hono, 
neu ei friwo, neu ei yrru ymaith 
heb neb yn gweled: 

ll Bydded llw yr ARGLWYDD 
rhyngddynt ill dau, na roddes efe 
ei law at ddâ ei gymmydog; a 
chymmered ei berchennog Aymmy, 
ac na wnaed 4 (all iawn. 

12 . Ac os gan ladratta y lladrattêir 
ef oddi wrtho; gwnaed iawn i'w 
berchennog. 

13 Os gan ysglyfaethu yr ysglyf- 
aethir ef; dyged ef yn dystiolaeth, 
ac na thaled am yr hwn a ysglyf- 
aethwyd. 

14 4 Ond os benthyccia un gan ei 
cymmydog ddim, a1 friwo, neu ei 
farw, heb /od ei berchennog gyd 
âg ef; gan dalu taled. 

15 Os ei berchennog fydd gyd âg 
ef, na thaled; os llog yw efe, am 
eì log y daeth. 

16 4 “Ac os huda un forwyn yr 
hon ni ddyweddïwyd, a gorwedd gyd 
â hi; gan gynnysgaeddu cynnysg- 
aedded hi yn wraig iddo ei hun. 

17 Os ei thad a lwyr-wrthyd ei 
rhoddi hi iddo, *taled arian yn ol 
gwaddol morwynion. 

19 t| “Na chaffed hudoles fyw. 

19 4 “Llwyr-rodder i farwolaeth 
bob un a orweddo gyd âg anifail. 

20 4 “Lladder yn farw a abertho 


|i dduwiau, onid i'r ARGLWYDD yn 


unig. 

21 “Na orthrymma, ac na flina 
y dïeithr: canys dïeithriaid fuoch 
chwithau yn nhir yr Aipht, 


EXODUS, XXIII. 


22  " Na. chystuddiwch un weddw, 
nac amddifad. 

23 Os cystuddiwch hwynt mewn 
un modd, a gwaeddi o honynt ddim 
arnaf; mi a lwyr-wrandawaf eu 
gwaedd hwynt; 

24 A'm digofaint a ennyn, a mi 
a'ch lladdaf â'r cleddyf; a bydd 
'eich gwragedd yn weddwon, a'ch 
plant yn amddifaid. 

25 1 “Os echwyni arian i'm pobl 
sydd, dlawd yn dy ymyl, na fydd fel 
occrwr iddynt: na ddod usuriaeth 
arnynt. 

26 ! Os cymmeri ddilledyn dy gym- 
mydog ar wystl, dyro ef adref iddo 
erbyn machludo haul: 

27 O herwydd hynny yn unig sydd 
i'w roddi arno ef; hwnnw yw ei 
ddilledyn am ei groen ef: mewn 
pa beth y gorwedd? A bydd, os 
gwaedda efe arnaf, i mì wrandaw; 
canys trugarog ydwyf fi. 

28 "Na chabla y *swyddogion ; 
ac na felldithia bennaeth dy bobl. 

29 4 Nac oeda dalu 5y cyntaf o'th 
ffrwythau addfed, ac o'th “bethau 


gwlybion: dod i mi "yy cyntaf-anedig i 


o'th feibion. 

30 Felly y gwnei am dy eidion, ac 
am dy ddafad; “saith niwrnod y 
bydd gyd ô'i fam, a'r wythfed dydd 
y rhoddi ef i mi. 

31 1 A byddwch yn ddynion sanct- 
aidd i mi: Pac na fwyttêwch gig 


wedi ei ysglyfaethu yn y maes;|s3i 


teflwch ef i'r ci. 


PENNOD XXIII. 

1 4m enllib, a gau-dystiolaelh. 9, 6 Am gyf- 
iawnder. 4 Am gymmydogaeth. 10 Am y 
Jlwyddyn orphwys. 12 Am y Sabbath. 15 Am 
ddelw-addoliaeth.. 14. Am y tair gwyl. 1$ 
Am waed a brasder yr aberth. 20 Addaw 
angel, a bendithio, os hwy a ufuddhdânt. 


A **chyfod enllib ; na ddod dy 
law gyd â'r annuwiol i fod yn 
dyst anwìr. 

2  *Na ddilyn lïaws i wneuthur 
drwg; ac nac atteb mewn ymraf- 
ael, gan bwyso yn ol llaweroedd, i 
ŵyro barn. 

3 SI “Na pharcha y tlawd chwaith 
yn ei ymrafael. 

4  *Os cyfarfyddi âg eidion dy 
elyn, neu âi asyn, yn myned ar 
gyfrgoll; dychwel ef adref iddo. 


5 *Os gweli asyn yr hwn a'th gasâ | 2o 


yn gorwedd dan ei bwn; a beidi 
â1 gynnorthwyo? gan gynnorthwyo 
cynnorthwya gyd âg ef. 

6 Na ŵyra farn dy dlawd yn ei 
ymrafael. 





a deddfau. 


Cyn 
CRIST 
149]. 

h Deut. 10. 





35, 30, ai 
Deut.23.10, 
Neh. 5. 7. 


Diar.20, 16. 
a2 Oe 


Amos 2. 8, 


m Prog. 10. 
20 


Act. 23, 5. 
Judas S. 
4 duwiau. 


a 19. 
Deut.15.19, 
o Lef, 22, 27. 


P Lef. 22. 8. 
Ezec. 


2 Neu, 
dderbyn. 
a Ps.15.3. 


b Lef, 19, 15. 
Deut. 1.17. 


c Ps. 82, 2, 


dDeut.22.1, 
Job 31, 29, 
Diar,24.17. 
y4). TAN, 
Rhuf. 12, 
e Deut, 22, &, 


Am y tair gwyl. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


f pen, 91.7. 





£g Deut. 16. 
Diar. 17. 
8, 23, 
Preg.7.1. 

3 doethion. 


h pen, 22.21. 


.|a wyddoch *galon y dïeithr; o her- 
9 wydd chwi a fuoch ddïeithriaid yn 


i Lef, 25, 3, 


n pen. 12,15. 
a l3, 6. 
a 4, 18, 


o pen. 91. 20. 
eut. 16, 


Ppen. 24.25, 


8 pen. 94. 26. 
r Deut, 14, 
2y 


$ pen. 23. 
314. 
N um, 20. 
16. 


.|enw duwiau eraill; 
4. | ynny o'th enau. 


7 Ymgadw ym mhell oddi wrth 
gam-fatter: na ladd chwaith na'r 
gwirion, na'r cyfiawn: canys fni 
chyfiawnhâf fi yr annuwiol, 

8 Y &ENa dderbyn wobr: canys 
gwobr a ddalla y *rhai sydd yn 
gweled, ac a ŵyra eiriau y cyfiawn. 

9 $ “Na orthrymma y dïeithr: chwi 


nhir yr Aipht. 

10 ' Chwe blynedd yr heui dy dir, 
ac y cesgli ei ffrwyth : 

11 A'r seithfed paid âg ef, a gâd ef 
yn llonydd; fel y caffo ílodion dy 
bobl fwytta: a bwyttâed bwystfil 
y maes eu gweddill hwynt. Felly 
y gwnei am dy winllan, ac am dy 
olew-wydden. 

12 E Chwe diwrnod y gwnei dy 


waith ; ac ar y seithfed dydd y gor- 


phwysi: fel y caffo dy ŷch a'th asyn 
lonyddwch, ac y cymmero mab dy 
forwyn gaeth, a'r dïeithr ddyn, ei 
anadl atto. 

13 Ac ymgedwch ym mhob peth 
a ddywedais wrthych: 'na chofiwch 
na chlywer 


14 $] " Teirgwaith yn y flwyddyn y 


.4.| cedwi wyl i mi. 


15 "Gwyl y bara croyw a,gedwi: 
saith niwrnod y bwyttêi fara croyw, 
fel y gorchymynais i ti, ar yr amser 
gosodedig o fis Abib: canys ynddo 
y daethost allan o'r Aipht: "ac nac 
ymddangosed 2eb ger fy mron yn 
waglaw: 

16 A gwyl cynhauaf blaen-ffrwyth 
dy lafur, yr hwn a heuaist yn y 
maes; a gwyl y cynnull yn niwedd 
y flwyddyn, pan gynhullech dy lafur 
o'r maes. 

17 Tair gwaith yn y flwyddyn yr 
ymddengys dy holl wrrywiaid ger 
bron yr ARGLWYDD dy Dpuw. 

18 PNac abertha waed fy aberth 


gyd â bara lefeinllyd; ac nac ar- 


hôed brasder fy aberth dros nos 
hyd y bore. 

19 4Dwg ì dŷ yr ARGLWYDD dy 
DDUW y cyntaf o fílaen-ffrwyth dy 
dir. ' Na ferwa fŷn yn llaeth ei fam. 

20 1 * Wele fi yn anfon angel o'th 
flaen i'th gadw ar y ffordd, ac i'th 
arwain i'r man a barottoais. 

21 Gwylia rhagddo, a gwrando ar 
ei lais ef; na chyffroa ef: canys ni 
ddïoddef eich anwiredd: oblegid 4 
mae fy enw ynddo ef. 

22 Os gan wrandaw y gwrandewi 


8] 


EXODUS, XXIV. 


ar ei lais ef, a gwneuthur y cwbl a 
lefarwyf; *mi a fyddaf elyn i'th 
elynion, ac a wrthwynebaf dy wrth- 
wynebwyr. 

23 “O herwydd fy angel a â o'th 
llaen di, *ac a'th ddwg di i mewn at 
yr Amoriaid, a'r Hethiaid, a'r Pho- 
reziaid, ar Canaaneaid, yr Hefiaid, 
ar Jebusiaid; a mi au difethaf 
hwynt. 

24 Nac ymgrymma i'w duwiau 
hwynt, ac na wasanaetha hwynt, 
ac 7'na wna yn ol eu gweithred- 
oedd hwynt; “ond llwyr-ddinystria 
hwynt, dryllia eu delwau hwynt yn 
gandryll, 

25 A chwi a wasanaethwch yr AR- 
GLWYDD eich Duw, ac “efe a fen- 
dithia dy fara, wth ddwfr; ami a 
dynnaf ymaith bob clefyd o'th fysg. 

26 1 “Ni bydd yn dy dir di ddim 
yn erthylu, na heb hilio: mi a gyf- 
lawnaf rifedi dy ddyddiau. 

2/7 Mi a anfonaf fy arswyd o'th 
flaen, ac a ddifethaf yr holl bobl y 
deui attynt, ac a wnaf i'th holl elyn- 
ion droi eu gwarrau attat. 

28 A “mi a anfonaf gaccwn o'th 
ílaen, a hwy a yrrant yr Hefiaid, 
ar Canaaneaid, a'r Hethiaid, allan 
o'th flaen di. 

29 * Ni yrraf hwynt allan o'th flaen 
di mewn un flwyddyn; rhag bod y 
wlad yn anghyfannedd, ac 1 fwyst- 
íìlod y maes amlhâu yn dy erbyn di. 

30 O fesur ychydig ac ychydig y 
gyrraf hwynt allan o'th flaen di, nes 
i ti gynnyddu ac etifeddu y tir. 


91 A 'gosodaf dy derfyn o'r môr|'S 
coch hyd fôr y Philistiaid, ac o'r  D 
diffaebhwch hyd yr afon: canys mi| : 
a roddaf yn eich meddiant breswyl-| z 


wyr y îíir; a £hi au gyrri hwynt 
allan o'th flaen. 

32 “Na wna ammod â hwynt, nac 
âu duwiau. 

39 Na âd iddynt drigo yn dy wlad; 
rhag iddynt beri i ti bechu i'm her- 
byn: canys os gwasanaethi di eu 
duwiau hwynt, * dïau y bydd fynny 
yn dramgwydd i ti. 


PENNOD XXIV. 

1 Galw Moses i'r mynydd. 9 Y bobl yn addaw 
ufudd-dod. 4& Moses yn adeiladu allor, a deu- 
ddeg colofn: 6 yn taenellu gwaed y cyfam- 
mod. 14 Aaron a Hur & siars y boUl arnynt. 
15 Moses yn myned i'r mynydd; le y mae 
efe yn aros ddeugain niwrnod a deugain nos. 


' AC efe a ddywedodd wrth Moses, 





Bendith am ufudd-dod. 





t Gen, 12, 2. 
Dent. 30, 7. 
Jer, 30. 20. 

u ad, 20, 

x Jos, 24, 11, 


7 Lef, 18, 3. 
Deut. 12, 
ôl, 


Z nen. 94, 13, 
Num, 233, 
82, 

Deut, 145 
25.a 19, 3. 

a Deut. 28, 
o, 9. 

b pen, 15, 26. 


eUt. i. lO. 


c Dent. 7, 14. 


dDeut. 7.20. 
Jos, 24,12, 


e Deut. 7.22. 


8 pen. 94, 15, 
Dent, 7. 2, 





hpen.34.12., 


Is. 106. 36. 


Tyred i fynu at yr ARGLWYDD, |: 


ti ac Aaron, Nadab ac Abihu, a'r 





|M oses yn adeuadw allor. 


| 











Cyn 
CRIST 
1491. 


& ad.7. 
en. 19. 8. 
eut. 5, 21. 


deg a thri ugain o henuriaid Israel; 
ac addolwch o hirbell. 

2 Ac aed Moses ei hun at yr AR- 
GLWYDD; ac na ddelont hwy, ac 
nac aed y bobl i fynu gyd âg ef. 

3 TA Moses a ddaeth, ac a fyn- 
egodd i'r bobl holl eiriau yr AR- 
GLWYDD, ar holl farnedigaethau. 
Ac atíebodd yr holl bobl yn un-air, 
ac a ddywedasant, *Ni a wnawn yr 
holl eiriau a lefarodd yr ARGLWYDD. 

4 A Moses a ysgrifenodd holl eir- 
iau yr ARGLWYDD; ac a gododd yn 
fore, ac a adeiladodd allor îs law y 
mynydd, a deuddeg colofn, yn ol 


| deuddeg llwyth Israel. 


bad,3. 


c Heb. 9. 20. 
alo. 20. 
l Petr l. 2. 


d Ezec.1.26. 
a lO.l. 


eGen.16.15. 
a.32. 30. 

en, 99. 20, 

eut.4. 22. 


arn. l9. 
WD. 


f pen. 31. 19. 
a, ô2. 16, 


&pcn, 92, 17. 


E^ 











| 
| 
| 





5 Ac efe a anfonodd langciau meib- 
ion Israel; a hwy a offrymmasant 
boeth-offrymmau, ac a aborthasant 
fustych yn ebyrth hedd i'r AR- 
GLWYDD. 

6 A chymmerodd Moses hanner y 
gwaed, ac ai gosododd mewn cawg- 
iau, a hanner y gwaed a daenellodd 
efe ar yr allor. 

7 Ac efe a gymmerth lyfr y cyf- 
ammod, ac ai darllenodd lle y 
clywai y bobl. A dywedasant, P Ni 
a wnawn, ac a wrandâwn yr hyn 
oll a lefarodd yr ARGLWYDD. 

8 A chymmerodd Moses y gwaed, 
ac ai taenellodd ar y bobl; ac a 
ddywedodd, Wele “waed y cyfam- 
mod, yr hwn a wnaeth yr An- 
CNAU â chwi, yn ol yr holl eiriau 

yn. 

9 î Yna yr aeth Moses i fynu, ac 
Aeron, Nadab ac Abihu, a deg a 
thri ugain o henuriaid Israel. 

10 A gwelsant DDUW Israel; a 
than ei draed megis gwaith o faen 
“saphir, ac fel corph y nefoedd o 
ddisgleirder. 

1l Ac ni roddes ei law ar bendefig- 
ion meibion Israel; ond * gwelsant 
DDUW, a bwyttasant ac yfasant. 

12 $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Tyred i fynu attaf i'r 
mynydd, a bydd yno: a mi a rodd- 
af i ti flechau cerrig, a chyfraith, a 
gorchymynion, y rhai a ysgrifenais, 
i'w dysgu hwynt. 

13 A chododd Moses, a_Josua “ei 
'weinidog; ac acth Moses i fynu i 
fynydd Duw. 

l4 Ac wrth yr henuriaid y dy- 
wedodd, Arhoswch ni yma, hyd oni 
ddelom ni attoch drachefn: ac wele, 
Aaron a Hur gyd â chwi; pwy byn- 
nag a /yddo eg achos iddo, deued 


attynt hwy. 





EX0DUS, XXV. 


15 A Moses a aeth i fynu i'r myn- 
ydd; a "chwmmwl a orchuddiodd 
y mynydd. 

16 A !gogoniant yr ARGLWYDD a 
arhôdd ar fynydd Sinai, a'r cwm- 
mwl ai gorchuddiodd chwe diwr- 
nod: ac efe a alwodd am Moses y 
seithfed dydd o ganol y cwmmwl. 

l7 A'r golwg ar ogoniant yr AR- 
GLWYDD oedd fel tân “yn difa ar 
ben y mynydd, y'ngolwg meibion 
Israel. 

18 A Moses a aeth i ganol y cwm- 
mwl, ac a aeth i fynu i'r mynydd: 
a 'bu Moses yn y mynydd ddeugain 
niwrnod a deugain nos, 


PENNOD XXV. 

1 Pa belh sydd raid i'r Israeliaid eî oj rwm tu 
ag at wneulhur y babell. 10 Dull yr arch. 
1T Y drugareddfa a'r cerubiaid. 29 Y bwrdd 
a'i arlwy. ôl Y canhwyllbren a'i offer. 

'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses, gan ddywedyd, 

2 Dywed wrth feibion Israel, *am 
ddwyn o honynt i mi " offrwm : *gan 
bob gwr ewyllysgar ei galon y cym- 
merwch fy offrwm. 


3 A dyma yr offrwm a gymmerwch Ŵr 


ganddynt; aur, ac arian, a phros, 

A A stdan glas, a. phorphor, ac 
ysgarlad, a *llïan main, a blew geifr, 

5 A chrwyn hyrddod yn gochion, a 
chrwyn daearfoch, a choed Sittim, 

6 POlew i'r goleuni, “llysieuau i 
olew yr ennaint, ac i'r 4pêr-arogl- 
darth, 

7 Meini onix, a meini i'w gosod yn 
* yr ephod, ac yn fy ddwyfronneg. 

8 A gwnant i mi gyssegr; fel “y 
gallwyf drigo yn eu mysg hwynt. 


9 Yn ol holl waith y tabernacl,a| 


gwaith ei holl ddodrefn y rhai yr 
ydwyf yn eu dangos i ti, felly y 
gwnewch. 

10 1 A "gwnant arch o goed Sit- 
tim, o ddau gufydd a hanner ci 
hŷd, a chufydd a hanner ei lled, a 
chufydd a hanner ei huchder. 

ll A gwisg hi âg aur coeth; o 
fewn ac oddi allan y gwisgi hi: a 
gwna arni goron o aur o amgylch. 

12 Bwrw iddi hefyd bedair modrwy 
aur, a dod ar ei phedair congl; dwy 
fodrwy ar un ystlys iddi, a dwy fod- 
rwy ar yr ystlys arall iddi, 

13 A gwna drosolion o goed Sit- 
tim, a gwisg hwynt âg aur. 

l4 A gosod y trosolion trwy y 
modrwyau gan ystlys yr arch, i 
ddwyn yr arch arnynt, 


Otlrymmawu at y babell. 


Cyn 
CRIST 
1491, 

h - 19. 
9 16. 





iNum. 14. 
10, 


k Deut. 4.36. 


1 pen. 34, 28, 
eut. 9. 9., 


2 Heb. 
gymmeryd. 
3 offrwm 
dyrchafael. 


4 sidan. 


b pen. 27,90. 
€ pen. 30. 23. 
d pen. 30. 34, 


e pen, 28. 
â, 6. 


, 
f pen. 28. 15. 


h ae 7.1, 
eb, 9, 4, 


15 ' Ym modrwyau yr arch y bydd |!1Prcn.&& 





Y drugareddfa a'r cerubiaid. 











Cyn 
CRIST 
1491, 


E pen. 16. 94. 
al, 18. 


oddi wrthi. 

16 A dod yn yr arch Fy dystiolaeth 
a roddaf i ti. 

l7 A ìgwna drugareddfa o aur 
coeth, o ddau gufydd a hanner ci 
hŷd, a chufydd a_ hanner ei lled. 

18 A gwna ddau gerub o aur; o gyf- 
anwaith morthwyl y gwnei hwynt, 
yn nau gwrr y drugareddfa. 

19 Un cerub a wnei yn y naill ben, 





1 pen, 97. 6. 


sNeu,o. |âT cerub arall yn y pen arall: "o'r 

ydrugar- | drugareddfa ar eì dau ben hi y 

“dd/e. _ | gwnewch y cerubiaid. 

mlBrn. | 20 A bydded my cerubiaid yn 

1 Chron. lledu ew hesgyll i fynu, gan or- 

Heb.9.5. | ehuddio y drugareddfa â'u hesgyll, 
a'u hwynebau bob un at eu gilydd: 
tu ar drugareddfa y bydd wynebau 
y cerubiaid. 

21 A dod y drugareddfa i fynu ar 
yr arch, ac yn yr arch dod y dyst- 
iolaeth a roddaf i ti. 

"pen.2042.| 22 A "mi a gyfarfyddaf â thi yno, 


ac a lefaraf wrthyt oddi ar y dru- 
gareddfa, oddi rhwng y ddau gerub 
y rhai a fyddant ar arch y dystiol- 
aeth, yr holl bethau a orchymynwyf 
wrthyt i feibion Israel. 


Lef. 16. 2. 
Num.7.89. 
a l(.4. 


cpen.3T.10.|. 23 Sl A “gwna di fwrdd o goed Sit- 
48. . |tim, o ddau gufydd ei hŷd, a chu- 
£89" |fydd ei led, a chufydd a hanner ci 


uchder. 

24 A gosod aur coeth drosto, a 
gwna iddo goron o aur o amgylch. 

25 A gwna iddo wregys o led llaw 
o amgylch, a gwna goron aur ar ei 
wregys o amgylch. 

26 A gwna iddo bedair modrwy o 
aur, a dod y modrwyau wrth y ped- 
air congl y rhai a fyddant ar cì 
bedwar troed. 

27 Ar gyfer y cylch y bydd y 
modrwyau, yn lleoedd i'r trosolion 
1 ddwyn y bwrdd. 

28 A. gwna y trosolion o goed Sit- 
tim, a gwisg hwynt âg aur, fel y 
dyzer y bwrdd arnynt. 

29 A gwna Pei ddysglau ef, aii 
lwyau, a'i gaeadau, a'i phïolau, y 
rhai y “tywelltir â hwynt: o aur 
coeth y gwnei hwynt. 

30 A dod ar y bwrdd <y bara dang- 
os ger bron fy wyneb yn wastadol. 

31 4 "Gwna hefyd ganhwyllbren: 
o aur pur yn gyfanwaith y gwneir y 
canhwyllbren; ei baladr, ei geingc- 
iau, ei bedyll, ei gnapïau, a'i flodau, 
a, fyddant o'r un. 

32 A bydd chwe chaingc yn dyfod 
allan oi ystlysau; tair caingc o'r 


P Num, 4, 7. 
6 Neu, gor- 
chuddir. 
ag Lef, 24, 5, 
r pen. 37.17, 
Bren, 7. 
9. 
Z.ech. 4. 2. 


Dat, 1,12, 
a4, 6. 


pa 


EXODUS, XXVI, 


y trosolion; na symmuder hwynt | canhwyllbren o un tu, a thair caingc 


o'r canhwyllbren, o'r tu arall, 

33 Tair padell o waith almonau, 
cnap a blodeuyn ar un gaingc; a 
thair padell o waith almonau, cnap 
a blodeuyn ar gaingc arall: felly ar 
y chwe chaingc a fyddo yn dyfod 
allan o'r canhwyllbren. 

94 Ac yn y canhwyllbren y bydd 
pedair padell ar waith almonau, a'u 
cnapiau a'u blodau. 

95 A bydd cnap dan ddwy gainge 
o hono, a chnap dan ddwy gaingc 
o hono, a chnap dan ddwy gaingc 
o hono, yn ol y chwe chaingc a 
ddeuant o'r canhwyllbren. 

36 Eu cnapiau au ceingciau a 
fyddant o'r un: y cwbl fydd aur 
coeth o un cyfanwaith morthwyl. 

37 A thi a wnei ei saith lusern ef, 
ac *a “oleui ei lusernau ef, fel *y 
goleuo efe ar gyfer ei wyneb. 


38 A bydded ci efeiliau a'i gafnau |” 


o aur coeth. 

39 O dalent o aur coeth y gwnei 
ef, ar holl lestri hyn. 

40 Ond “gwel wneuthur yn ol eu 


portreiad hwynt, a ddangoswyd i ti|? 


yn y mynydd. 

PENNOD XXVI. 

1 Deg llên y tabernacl. 1 Yr un llên ar ddeg o 
Jlew geifr. 14 Y babell-lên o grwyn hyrddod. 
15 Byrddau y tabernacdl,, gyd. â'u morleisiau 
a'u barrau. 91 Y wahanlen â'r arch. 96 Y 
gaeadlen i'r drws, 

â TABERNACL hefyd a wnei 

di o ddeg llên o lïan main 
cyfrodedd, ac o sidan glas, a phor- 

phor, ac ysgarlad: yn gerubiaid o 

Zgywreinwaith y gwnei hwynt. 

2 Hŷd un llên fydd wyth gufydd 
ar hugain, a lled un llên fydd ped- 
war cufydd: yr un mesur a fydd 
i'r holl lenni. 

3 Pìîm llên a fyddant y'nglŷn bob 
un wrth eu gilydd; a phŵm llên 
craiWŴ a fyddant y'nglŷn wrth eu 
gilydd. 

4 A gwna ddolennau o sidan glas 
ar ymyl un llên, ar y cwrr, yn y 
cydiad; ac felly y gwnei ar ymyl 
cithaf llên arall, yn yr ail gydiad. 

5 Deg dolen a deugain a wnei di 
i un llên, a deg dolen a deugain a 
wnei ar gwrr y llên a fyddo yn yr 
ail gydiad: y dolennau a dderbyn- 
iant bob un eu gilydd, 

6 Gwna hefyd ddeg bach a deu- 
gain o aur, a chydia â'r bachau y 
llenni bob un wrth eu gilydd; fel 
y byddo yn un tabernacl. 


Y canhwyllbren aur. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


spen. 27. 21, 
a 


a pen, 36. &. 


2 Heb, 
weith y 
cywraunl. 








Offer y tabernacl. 





Cyn 
CRIST 
1491. 

b pen, 36.14, 


c pen. 36. 19. 


9 Heb, 
dwy law. 


cyd- 
blethu. 


7 A “Pgwna lenni o flew geifr, 4 
fod yn babell-lên ar y tabernacl: 
un llên ar ddeg a wnel. 

8 Hŷd un llên /ydd deg cufydd 
ar hugain, a lled un llên /ydd ped- 
war cufydd; a'r un mesur /ydd i'r 
un llên ar ddeg. 

9 A chydia bŵm llên wrthynt eu 
hun, a chwe llên wrthynt eu hun; 
a dybla y chweched lên ar gyfer 
wyneb y babell-lên. | 

10 A gwna ddeg dolen a deugain 
ar ymyl y naill lên, ar y cwrr, yn y 
cydiad cyntaf; a deg dolen a deu- 
gain ar ymyl y llên aral/, yn yr ail 
gydiad. 

ll A gwna ddeg bach a deugain 
o bres; a dod y bachau yn y dol- 
ennau, a chylymma y babell-lên, fel 
y byddo yn un. 

12 A'r gweddill a fyddo dros ben 
o lenni y babell-lên, sef yr hanner 
llên weddill, a fydd yngweddill ar 
du cefn y tabernacl; 

13 Fel y byddo o'r gweddill gufydd 
o'r naiìl du, a chufydd o'r tu arall, 
o hŷd y babellllên: bydded hynny 
dros ddau ystlys y tabernacl, o'r tu 
yma ac o'r tu accw, i'w orchuddio. 

14 A cgwna dô i'r babell-lên o grwyn 
hyrddod wedi eu lliwo yn gochion, 
a thô o grwyn daearfoch yn uchaf. 

15 $ A gwna i'r tabernacl ystyllod 
o goed Sittim, yn eu sefyll. 

16 Deg cufydd fydd hŷd ystyllen, 
a chufydd a hanner cufydd fydd 
lled pob ystyllen. 

17 Bydded * dau dyno i un bwrdd, 
wedi eu gosod mewn trefn, bob un 
ar gyfer eu gilydd: felly y gwnei 
am holl fyrddau y tabernacl. 

19 A gwna ystyllod i'r tabernacl, 
ugain ystyllen o'r tu dehau, tu ar 
dehau. 

19 A gwna ddeugain mortais arian 
dan yr ugain ystyllen; dwy fortais 
dan un ystyllen i'w dau dyno, a 
dwy fortais dan ystyllen arall i'w 
dau dyno. 

20 A gwna i ail ystlys y tabernacl, 
o du y gogledd, ugain ystyllen, 

91 A deugain mortais o arian; dwy 
fortais dan un ystyllen, a dwy for- 
tais dan ystyllen arall, 

22 Hefyd i ystlys y tabernacl, o du 
y gorllewin, y gwnei chwech ystyllen. 

23 A dwy ystyllen a wnei 1 gongl- 
au y tabernacl, yn y ddau ystlys. 

24 A byddant wedi eu * cyssylltu 
oddi tanodd; byddant hefyd wedi 
eu cyd-gydio oddi arnodd wrth un 


84 


RXODUS, XXVIL 


——__ ss . l. nl. nn Î_^,,,_ ,__, ..____,.,.,..._—_____-_——— 


fodrwy: felly y bydd iddynt ill dau; 
i'r ddwy gongl y byddant. 

25 A byddant yn wyth ystyllen, a'u 
morteisiau arian yn un fortais ar 
bymtheg; dwy fortais dan un ystyll- 
en, a dwy fortais dan ystyllen arall. 

26 Gwna hefyd farrau o goed 
Sittim, pump i ystyllod un ystlys 
ir tabernacl, 

27 A phìïm barr i ystyllod ail 
ystlys y tabernacl, a phîm barr i 
ystyllod ystlys y tabernacl i'r ddau 
ystlys tu a'r gorllewin. 

28 A'r barr canol y'nghanol yr ys- 
tyllod, a gyrhaedd o gwrr i gwrr. 

29 Gosod hefyd aur dros yr ys- 
tyllod, a gwna eu modrwyau o aur, 
i osod y barrau trwyddynt: gwisg 
y barrau hefyd âg aur. 

30 A chyfod y tabernacl “wrth ei 
boríreiad, yr hwn a ddangoswyd i 
ti yn y mynydd. 

31 T A “gwna 'wahanlen o sidan 
glas, porphor, ac ysgarlad, ac o 
lïan main cyífrodedd: â cherubiaid 
O waith cywraint y gwnei hi. 

32 A dod hi ar bedair colofn o goed 
Sittim wedi eu gwisgo ôg aur; a'u 
pennau o aur, ar bedair mortais arian. 

33 A dod y wahanlen wrth y 
bachau, fel y gellych ddwyn yno, o 
fewn y wahanlen, arch y dystiol- 
aeth: a'r wahanlen a wna wahan i 
chwi rhwng 8y cyssegr ar cyssegr 
sancteiddiolaf. 

34 Dod hefyd y drugareddfa ac 
arch y dystiolaeth yn y cyssegr 
sancteiddiolaf. 

35 A kgosod y bwrdd o'r tu allan 
i'r wahanlen, ar canhwyllbren gyf- 
erbyn â'r bwrdd ar y tu dehau i'r 
tabernacl: a dod y bwrdd ar du y 
gogledd, 

36 A 'gwna gaeadlen i ddrws y 
babell o sidan glas, a ophorphor, ac 
ysgarlad, ac o lîan main cyfrodedd 
o wnïadwaith. 

97. A gwna i'r gaeadlen bïm colofn 
o goed Sittim, a “gwisg hwynt âg 
aur; au pennau fydd o aur: a 
bwrw iddynt bïm mortais bres. 


PENNOD XXVII. 

1 Allor y poeth-offrwm, a'i llestri. 9 Cynteddfa 
y iabernacl wedî eî gau & llenni ac â chol- 
ofnau. 19 Mesur g cynteddfa. 20 Yr olew 
i'r lamp. 

í WNA hefyd *allor o goed sit- 
tim, o bïm cufydd o hŷd, a 


Gwahanlden 'y cyssegr. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


d pen. 25. 
9, 40. 
Act. 7. 42. 
Heb, 8. 5. 


epen, 36.30. 
f2Chron. 
3.14 


Matt. nli 
ol 
Heb, 9, a. 


Sileb.9.2,2. 


h Heb, 9. 2, 


Í pen, 26,97. 


E pen, 36.3&. 


a pen. 2G. I. 


phîm cufydd o led; yn * bedairong] |? bdwar 


y bydd yr allor, a'i huchder o dri 
chufydd, 


—————  — —_—_— .— — — 


| 


way. 





AUor y pocth-offrwm. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


b Edrych 
Num. 16. 
38. 


c pen. 25. 40. 
a 26. 30, 

8 Heb. 
dangosodd. 

d pen, 38. 9. 


2 A gwna ei chym ar ei phedair 
congl: or un y bydd ei chym: a 
bowisg hi â phres. 

3 Gwna hefyd iddi bedyll i dder- 
byn ei lludw, a'i rhawiau, a'i chawg- 
iau, ai chigweiniau, a'i phedyll tân: 
ei holl lestri a wnei o bres. 

4 A gwna iddi alch o bres, ar waith 
rhwyd; a gwna ar y rhwyd bedair 
modrwy o bres ar eì phedair congl. 

5 A dod hi dan amgylchiad yr 
allor oddì tanodd, fel y byddo y 
rhwyd hyd hanner vr allor. 

6 A gwna drosolion i'r allor, sef 
trosolion o goed Sittim; a gwisg 
hwynt â phres. 

7 A dod ei throsolion trwy y 
modrwyau; a bydded y írosolion 
ar ddau ystlys yr allor, i'w dwyn hi. 

8 Gwna hi âg ystyllod yn gau: fel 
“y “dangoswyd ì ti yn y mynydd, 
felly y gwnant hi. 

9TA “gwna gynteddfa y taber- 
nacl ar y tu dehau, tu a'r dehau: 
llenni y cynteddfa a fyddant lïan 
main cyfrodedd, o gân cufydd o 
hŷd, i un ystlys. 

10 A'i hugain colofn, a'u hugain 
mortais, 7ydd o bres: pennau y col- 
ofnau, a'u cylchau, 4ydd o arian. 

1l Felly o du y gogledd ar hŷd, y 
bydd llenni, o gân cufydd, o hŷd, 
a'u hugain colofn, au hugain mor- 
tais, o bres; a phennau y colofnau, 
a'u cylchau, o arian. 

12 « Ac i led y cynteddfa, o du y 
gorllewin, 4y bydd llenni o ddeg cu- 
fydd a deugain: eu colofnau fydd- 
an ddeg, a'u morteisiau yn ddeg. 

13 A lled y cynteddfa, tu a'r dwyr- 
ain, o godiad haul, a 4ydd ddeg 
cufydd a deugain. 

14 Y llenni o'r na4ll du a fyddant 
bymtheg cufydd; eu colofnau yn 
dair, a'u morteisiau yn dair. 

15 Ac i'r ail du y bydd pymtheg 
llên; eu tair colofn, a'u tair mortais. 

16 4 Ac i borth y cynteddfa 
gwneir caeadlen o ugain cufydd, o 
sidan glas, porphor, ac ysgarlad, ac 
o lïan main cyfrodedd o wnïadwaith ; 
eu pedair colofn, a'u pedair mortais. 

17 Holl golofnau y cynteddfa o am- 
gylch a gylchir âg arian; a'u pennau 
yn arian, a'u morteisiau yn bres. 

18 1 Hŷd y cynteddfa fydd gân 
cufydd, a'i led yn ddeg a deugain o 
bob tu; a phìîm cufydd o uchder o 
lïan main cyfrodedd, a'u morteisiau 
o bres. 

19 Holl lestri y tabernacl yn eu 


E6 


EXODUS, XXVIII. 


holl wasanaeth, a'i holl hoelion hef- 
yd, a holl hoelion y cynteddfa, fydd- 
ant o bres. 

20 4 A “gorchymyn dithau i feibion 
Israel, ddwyn o honynt attat bur 
olew yr olewydden coethedig, yn ol- 


euni, i beri i'r lamp *losgi yn wastad. |* 


21 Ym mhabell y cyfarfod, fo'r tu 
allan i'r wahanlen, yr hon fydd o 
flaen y dystiolaeth, y trefna * Aaron 
a'i feibion hwnnw, o'r hwyr hyd y 
bore, ger bron yr ARGLWYDD: deddí 
dragywyddol fydd, trwy eu hoes- 
oedd, gan feibion Israel. 


PENNOD XXVIII. 

1 Neillduo Aaron a'i feibion î swydd yr offeir- 
iaid. 2 Gorchymyn gwisgoedd sanctaidd. 6 Yr 
ephod. 15 Y ddwyfronneg a'r deuddeg maen 
gwerthfawr. 90 Yr Urim a'r Thwmmim. 91 
Mantell yr ephod, gyd. &î phomgranadau o'i 
chlych. 96 Dalen y meiir. 99 Y bais wnïad- 
waith, 40 Gwisgoedd meiUion Aaron, 


CHYMMER “Aaron dy frawd 
attat, ai feibion gyd âg ef, o 
blith meibion Israel, ì offemiadu i 
mi; sef Aaron, Nadab ac Abihu, 
Eleazar ac Ithamar, meibion Aaron. 
2?Gwna hefyd wisgoedd sanctaidd 
i Aaron dy frawd, er gogoniant a 
harddwch. 

3 A “dywed wrth yr holl rai doeth 
o galon, y *rhai a lenwais i âg ys- 
pryd doethineb, am wneuthur o 
honynt ddillad Aaron i'w sancteidd- 
io ef, i offeiriadu i mi. 

4 A dyma y gwisgoedd a wnant. 
Dwyfronneg, ac ephod, mantell hef- 
yd, a phais o waith edau a nodwydd, 
meitr, a gwregys: felly y gwnant 
wisgoedd sanctaidd ìi Aaron dy frawd, 
ac i'w feibion, ì offeiriadu 1 mi. 

5 Cymmerant gan hynny aur, a 
sidan glas, a phorphor, ac ysgar- 
lad, a llïan main. 

6 1 A gwnant yr ephod o aur, 
sidan glas, a phorphor, ac ysgar- 
lad, a llïan main cyfrodedd, o waith 
cywraint. 

7 Dwy ysgwydd fydd iddi wedi 
eu cydio wrth ei dau gwrr; ac felly 
y cydir hi ynghyd. 

8 A gwregys cywraint ei ephod ef 
yr hwn fydd arni, fydd o'r un, yn 
un-waith â hi; o aur, sidan glas, a 
phorphor, ysgarlad hefyd, a_ llïan 
main cyfrodedd. 

9 Cymmer hefyd ddau faen onix, a 
nâdd ynddynt enwau meibion Israel: 

10 Chwech o'u henwau ar un maen, 
a'r chwe henw arall ar yr ail maen, 
yn ol eu genedigaeth. 


Y gwisgoedd, sanctaidd. 


Cyn 
CRIST 
1491, 


e Lef, 22, 2, 


a Heb.5.1,4, 


b pen. 39. 2, 


c pen. 36, 1, 
d pen. 31, 3. 
a s e 


Cyn 
CRIST 
1491. 





— _————————  —-— —_ — ——._—_—_—_—_—_—_———  ——————— 


e pen. 39, 8. 


2 Neu, rubi. 


UF PF EFU DFES FD FU YNN 


oddi tanodd, tu a'i thu blaen, ar | goniant a harddwch. 


Y ddwyfronneg. 


ll A gwaith naddwr mewn maen, 
fel naddiadau sêl, y neddi di y 
ddau faen, âg enwau meibion Is- 
rael: gwna hwynt â boglynau o 
aur o'u hamgylch. 

12 A gosod y ddau íaen ar ys- 
gwyddau yr ephod, yn feini coffad- 
wriaeth i feibion Israel. Ac Aaron 
a ddwg eu henwau hwynt ger bron 
yr ARGLWYDD ar ei ddwy ysgwydd, 
yn goffadwriaeth. 

13 1 Gwna hefyd foglynau aur; 

14 A dwy gadwyn o aur coeth yn 
eu pennau: o blethwaith y gwnei 
hwynt; a dod y cadwynau pleth- 
edig y'nglŷn wrth y boglynau. 

15 9 *Gwna hefyd ddwyfronneg 
barnedigaeth, o waith cywraint; ar 
waith yr ephod y gwnei hi: o aur, 
sidan glas, a phorphor, ac ysgarlad, 
a llïîan main cyfrodedd, y gwnei hi. 

16 Pedairongl fydd hi ym ddau 
ddyblyg; yn rhychwant ei hŷd, ac 
yn rhychwant ei lled. 

17 Llanw hi yn llawn o feini, sef 
pedair rhes o feini: un rhes fydd 
“sardius, a thophaz, a smaragdus : 
hyn fydd y rhes gyntaf. 

18 A'r ail res /ydd carbuncl, sa- 
phir, ac adamant. 

19 A'r drydedd res fydd lygur, ac 
acat, ac amethyst. 

20 Y bedwaredd res /ydd beryl, 
ac onix, a jaspis: byddant wedi eu 
gosod mewn aur yn eu lleoedd. 

21 A'r meini fyddant âg enwau 
meibion Israel, yn ddeuddeg, yn ol 
eu lienwau hwynt; o naddiad sêl, 
bob un wrth ei enw y byddant, yn 
ol y deuddeg llwyth. 

22 Y A gwna ar y ddwyfronneg 
gadwynau ar y cymau, yn bleth- 
waith, o aur coeth, 

23 Gwna hefyd ar y ddwyfronneg 
ddwy fodrwy o aur, a dod y ddwy 
fodrwy wrth ddau gwrr y ddwy- 
fronneg, 

24 A dod y ddwy gadwyn bleth- 
edig o aur trwy y ddwy fodrwy ar 
gyrrau y ddwyífronneg. 

25 Ar ddau ben arall i'r ddwy 
gadwyn blethedig dod y'nglŷn wrth 
y ddau foglyn, a dod ar ysgwyddau 
yr ephod o'r tu blaen. 

26 | Gwna hefyd ddwy fodrwy o 
aur, a. gosod hwynt ar ddau ben y 
ddwyfronneg, ar yr ymyl sydd ar 
ystlys yr ephod o'r tu mewn. 

2/7 A gwna ddwy fodrwy o aur, a 
dod hwynt ar ddau ystlys yr ephod 


80 


EXODUS, XXVIII. 


gyfer ei chydiad, oddi ar wregys 
yr ephod. 

28 A'r ddwyfronneg a rwymant 
âu modrwyau wrth fodrwyau yr 
ephod â llinyn o sidam glas, fel y 
byddo oddi ar wregys yr ephod, fel 
na ddattoder y ddwyfronneg oddi 
wrth yr ephod. 

29 A dyged Aaron, yn nwyfronneg 
y farnedigaeth, enwau meibion Is- 
rael ar ei galon, pan ddelo i'r cys- 
segr, yn goffadwriaeth ger bron yr 
ARGLWYDD yn wastadol. 

30 I A “dod ar ddwyfronneg y farn- 
edigaeth, yr Urim a'r Thummim; a 
byddant ar galon Aaron pan elo i 
mewn ger bron yr ARGLWYDD: ac 
Aaron a ddwg farnedigaeth meib- 
ion Israel ar ei galon, ger bron yr 
ARGLWYDD, yn wastadol. 

91 1 £ Gwna hefyd fantell yr ephod 
oll o sidan glas. 

32 A bydd twll yn ei phen uchaf 
hi, ar eì chanol: gwrym o waith 
gwehydd o amgylch y twll, megis 
twll llurig, fydd iddi, rhag rhwygo. 

338 T A gwna ar ei godrau hi 
bomgranadau o sidan glas, a phor- 
phor, ac ysgarlad, ar ei godrau o 
amgylch; a chlych o aur rhyng- 
ddynt o amgylch. 

34 Cloch aur a phomgranad, a 
chloch aur a phomgranad, ar odrau 
y fantell o amgylch. 

35 A hi a fydd am Aaron wrth 
weini: a cheir clywed ei swn ef 
pan ddelo i'r cyssegr, ger bron yr 
ARGLWYDD, a phan elo allan; fel 
na byddo farw. 

36 “Gwna hefyd ddalen o aur 
coeth; a nâdd arni, fel naddiad- 
au sêl SANCTEIDDRWYDD T'R 
ARGLWYDD. 

37 A gosod hi wrth linyn o sidan 
glas, a bydded ar y meitr: or tu 
blaen i'r meitr y bydd. 

38 A hi a fydd ar dalcen Aaron, 
fel y dygo Aaron anwiredd y pethau 
sanctaidd a gyssegro meibion Is- 
rael yn eu holl roddion sanctaidd: 
ac yn wastad y bydd ar ei dalcen 
ef, fel y byddo iddynt ffafr ger bron 
yr ARGLWYDD. 

39 1 Gweithia âc edau a nodwydd 


y bais o lïan main; a gwna feitr| 


o lïan main; a'r gwregys a wnei o 
wnïadwaith, 

40 « I feibion Aaron hefyd y gwnei 
beisiau, a gwna iddynt wregysau; 
gwna hefyd iddynt gapiau, er go- 


Yr Urim a'r Tlnwmmiam. 





f Ief, 8. 8. 
Deut, 32. 8, 
1lSam.28.6. 
Ezra 2, 63. 
Neh, 7, 65. 


8 pen, 39, 22, 


b pen. 32.90, | 





YN NF —I Ï Vy 


Y seremonïau a arferid 


Cyn 41 A gwisg hwynt am Aaron dy 
un |Írawd, ai feibion gyd âg ef: ac 
'pen.94.7. | enneinia hwynt, * cyssegra. hwynt 
"20. | hefyd, a sancteiddia hwynt, i offeir- 
euUaw. |iadu i mi. 
42 Gwna hefyd iddynt lodrau llïan 
i guddio eu cnawd noeth: o'r lwyn- 
au hyd y morddwydydd y * byddant. 
48 A byddant am Aaron, ac am 
|ei feibion, pan ddelont i mewn i 
babell y cyfarfod, neu pan ddelont 
yn acos at yr allor i weini yn y 
cyssegr; fel na ddygont anwiredd, 
a marw. JTyn fydd deddf dragy- 
wyddol iddo ef, ac i'w had ar ei ol. 


PENNOD XXIX. 


1 Yr aberth a'r seremonïau a arferid wrth 
gyssegru yr offeiriaid. 98 Y llosg-offrwm 
gwastadol. 45 Addewid Duw ar drigo ym 
mhlith plant Israel. 


|D NE hefyd yr hyn a wnei di 
iddynt i'w cyssegru hwynt, ì 
offeiriadu i mi. “Cymmer un bus- 
tach ieuangc, a dau hwrdd per- 
ffeith-gwbl, 

2 AP bara croyw, a theisenau croyw 
wedi eu cymmysgu âg olew, ac afr- 
llad croyw wedi eu hiro âg olew: o 
beilliaid gwenith y gwnei hwynt. 

3 A dod hwynt mewn un cawell, 
a dwg hwynt yn y cawell, gyd â'r 
bustach a'r ddau hwrdd... 

4 Dwg hefyd Aaron ai feibion i 
ddrws pabell y cyfarfod, a golch 
hwynt â dwfr. 

5 A chymmer y gwisgoedd, a gwisg 
am Aaron y bais, a mantell yr 
ephod, a'r ephod hefyd, a'r ddwy- 
fronneg; a gwregysa cf “â gwregys 
yr ephod. 

6 A gosod y meitr ar ei ben ef, a 
dod y goron gyssegredig ar y meitr. 

7 Yna y cymmeri “olew yr ennein- 
iad, ac y tywellti ar ei ben ef, ac yr 
enneini ef. 

8 A dwg ei feibion ef, a gwisg 
beisiau am danynt. 

9 A gwregysa hwynt â gwregysau, 
sef Aaron aii feibion, a * gwisg hwynt 
â chapiau: a bydd yr offeiriadaeth 
iddynt yn ddeddf dragywyddol: a 
thi *a *gyssegri Aaron a'i feibion. 

10 A phâr ddwyn y bustach ger 
bron pabell y cyfarfod, a 'rhodded 
Aaron a'i feibion eu dwylaw ar ben 
y bustach. 

11 A lladd y bustach ger bron yr 

| ARGLWYDD, wrth ddrws pabell y 
cyfarfod. 

12 A chymmer o waed y bustach, 


î cyrhaedd- 
ant. 


a Lef. 8. 2. 


b Lof. 6, 20. 


c pen. 28, 8. 


d pen. 20.25. 


2 ITeb, 
rhwym. 


epen.28.41, 
3 Heb, 

lenaei lai. 
t Lef. 1,4. 


Ee 


Fe “a dod ar “gyrn yr allor â'th fys; a 


EXODUS, XXIN. 


| 
wrth gyssegru yr offeiriaid. | 


thywallt holl waed aralê wrth| Cyn 
TE) yr allÔn om . 
13 . Cymmer hefyd yr holl frasder |, T1. a.2 
a fydd yn gorchuddio y perfedd l 
a'r *rhwyden a fyddo ar yr afu, a'r |*y,lliein- 
ddwy aren, a'r brasder a fyddo av- | med; 
nynt, a llosg ar yr allor. WY Hu 


14 Ond ! cig y bustach, a'i groen, a'i |r 
fiswail, a losgi mewn tân, o'r tu allan 
i'r gwersyll: aberth dros bechod yv. 

15 $ Cymmer hefyd un hwrdd; a 
gosoded Aaron ai feibion eu dwy- 
law ar ben yr hwrdd. 

16 A lladd yr hwrdd; a chymmer 
ei waed ef, a thaenella ar yr allor 
o amgylch. 

17 A thorr yr hwrdd yn ddarnau; 
a golch ei berfedd, a'i draed, a dod 
hwynt ynghyd âi ddarnau, ac 5â'i 
ben. 

18 A llosg yr hwrdd i gyd ar yr 
allor: poeth-offrwm 1'r ARGLWYDD 
yw: arogl peraidd, aberth tanllyd 
i'r ARGLWYDD JJ. 

19 T A chymmer yr ail hwrdd; a 
rhodded Aaron a'i feibion eu dwy- 
law ar ben yr hwrdd. 

20 Yna lladd yr hwrdd, a chymmer 
o'i waed, a dod ar gwrr isaf clust 
ddehau Aaron, ac ar gwrr isaf clust 
ddehan ei feibion, ac ar fawd eu 
llaw ddehau hwynt, ac ar fawd eu 
troed dehau hwynt; a thaenella y 
gwaed arall ar yr allor o amgylch. 

91 A chymmer o'r gwaed a fyddo 
ar yr allor, ac o “olew yr enneiniad, 
a thaenella ar Aaron, ac ar ei wisg- 
oedd, ar ei feibion hefyd, ac ar 
wisgoedd ei feibion gyd âg ef: felly 
sanctaidd fydd efe ai wisgoedd, ei 
feibion hefyd, a gwisgoedd ei feib- 
ion gyd âg ef. 

22 Cymmer hefyd o'r hwrdd, y 
gwer ar gloren, a'r gwer sydd yn 
gorchuddio y perfedd, a rhwyden 
yr afu, ar ddwy aren, ar gwer 
sydd arnynt, 2r ysgwyddog dde- 
hau; canys hwrdd cyssegriad 4 : 

93 Ac un dorth o fara, ac un deis- 
en o fara olewedig, ac un afrlladen 
o gawell y bara croyw, yr hwn sydd 
ger bron yr ARGLWYDD. 

24 A dod y cwbl yn nwylaw Aaron, 
ac yn nwylaw ei feibion: a chy- 
hwfana hwynt yn offrwm " cyhwfan 
ger bron yr ARGLWYDD. 

25 A chymmer hwynt o'u dwy- 
law, a llosg ar yr allor yn boeth- 
offrwm, yn arogl peraidd ger bron; 
yr ARGLWYDD: aberth tanllyd A 
ARGLWYDD 1/0. | 


By | 
Heb,15.1l, | 


| 
| 


pen. 90.20. 


ì Heb, 9, 22. 


6 Neu, ao 
ysgwyd. 

T Nen, 
ysgydwad. 


——_— 





87 


Ŵ 


| Oyssegru yr offeiriaid. 








18, 
Deut. 18. 3, 


c Lef. 7. 94. 


P Num, 20, 
28. 


a Tcf. 8. a 
Matt. 12.4. 


r pen, 40, 10. 
6 pen. 30. 29, 


Iatt, 23, 
19, 


t Num, 28.3. 


“bob dydd yn wastadol. 


26 Cymmer hefyd " barwyden 
hwrdd y cyssegriad yr hwn /yddo 
dros Aaron, a chyhwfana hi yn 


offrwm cyhwfan ger bron yr AR- 


GLWYDD ; a'th ran di fydd. 

27 A sancteiddia " barwyden yr 
offrwm cyhwfan, ac ysgwyddog yr 
offrwm dyrchafael, yr hon a gyhw- 
fanwyd, ar hon a ddyrchafwyd, o 
hwrdd y cyssegriad, o'r hwn a 
fyddo dros Aaron, ac or hwn a 
Jyddo dros ei feibion. 

98 Ac eiddo Aaron a'i feibion fydd 
trwy ddeddf dragywyddol oddi wrth 
feibion Israel: canys offrwm dyrch- 
afael 4w; ac "offrwm dyrchafael 
a fydd oddi wrth feibion Israel o'u 
haberthau hedd, sef eu hoffrwm 
dyrchafael i'r ARGLWYDD. 

29 4 A dillad sanctaidd Aaron a 
fyddant i'w feibion ar ei ol ef, i'w 
henneinio ynddynt, ac i'w cyssegru 
ynddynt. 

30 P Yr hwn o'i feibion ef a fyddo 
offeiriad yn ei le ef, /'u gwisg hwynt 
saith niwrnod, pan ddelo i babell y 
cyfarfod i weini yn y cyssegr. 

31 9 A chymmer hwrdd y cyssegr- 
iad, a berwa ei gig yn y lle sanctaidd. 

32 A bwyttâed Aaron ai feibion 
gig yr hwrdd, 9a'r bara yr hwn 
Jydd yn y cawell, wrt ddrws pa- 
bell y cyfarfod. 

33 A hwy a fwyttânt y pethau hyn 
y gwnaed y cymmod â hwynt, i'w 
cyssegru hwynt ac i'w sancteiddio: 
ond y dïeithr ni chaiff eu bwytta; 
canys cyssegredig ydynt. 

34 Ac os gweddillir o gig y cyssegr- 
iad, neu o'r bara, hyd y bore; yna 
ti a losgi y gweddill â thân: ni cheir 
ei fwytta, oblegid cyssegredig 4/*v. 

35 A gwna fel hyn i Aaron, ac i'w 
feibion, yn ol yr hyn oll a orchy- 
mynais 1 ti: saith niwrnod y cys- 
segri hwynt. 

36 A phob dydd yr aberthi fus- 
tach yn aberth dros bechod, er cym- 
mod: a glanhâ yr allor, wedi i ti 


| wneuthur cymmod drosti, ac en- 


neinia hi, i'w chyssegru. 

97 Saith niwrnod y ei gymmod 
dros yr allor, ac y sancteiddi hi: felly 
"yr allor fydd sanctaidd: *pob peth 
a, gyffyrddo â'r allor, a sancteiddir. 

39 I A dyma yr hyn a offrymmi 
ar yr allor. *Dau oen blwyddiaid, 


39 Yr oen cyntaf a offrymmi di y 
'bore; a'r ail oen a offrymmi di yn 
y cyfnos. 


8 


EXODUS, XXX. 


40 A chyd â'r naill oen ddegfed 
ran o beilliaid wedi ei gymmysgu â 
phedwaredd ran hìn o olew coeth- 
edig ; a phedwaredd ran hìn o win, 
yn ddïod-offrwm. 

41 A'r oen arall a offrymmi di yn 
y cyfnos, ac a wnei iddo yr un modd 
ag I fwyd-offrwm y bore, ac i'w ddïod- 
offrwm, i fod yn arogl peraidd, yn 
aberth tanllyd i'r ARGLWYDD: 

42 Yn boeth-offrwm gwastadol trwy 
eich oesoedd, wrt ddrws pabell y 
cyfarfod, ger bron yr ARGLWYDD; 
*lle y cyfarfyddaf â chwi, i lefaru 
wrthyt yno. 

43 Ac yn y lle hwnnw y cyfarfydd- 
af â meibion Israel; ac efe a sanct- 
eiddir trwy fy ngogoniant. 

44 A mi a sancteiddiaf babell y cyf- 
arfod a'r allor; ac Aaron a'i feibion 
a sancteiddiaf, ìi offeiriadu i mi, 

45 4 A 7?mi a breswyliaf ym mysg 
meibion Israel, ac a fyddaf yn 
Dpuw iddynt. 

46 A hwy a gânt wybod mai myfi 
yw yr ARGLWYDD eu DUW, yr hwn 
a'u dygais hwynt allan o dir yr Aipht, 
fel y trigwn yn eu plith hwynt: myfi 
yw yr ARGLWYDD eu Duw. 


PENNOD XXX. 


1 Allor yr arogl-darth. 11 Yr iawn dros bob 
enaid. 17 Y golch-lestr pres. 22 Yr olew 
sanctaidd â enneinio. ô& Defnydd yr arogl- 
darth. 


GN A hefyd *allor Pi arogl- 
darthu arogl-darth: o goed 
Sittim y gwnei di hi. 

2 Yn gufydd ei hŷd, ac yn gufydd 
ei lled, (pedairongl fydd hi,) ac yn 
ddau gufydd ei huchder: ei chyrn 
Jyddamt o'r un. 

3 A gwisg hi âg aur coeth, “ei 
chefn ai hystlysau o amgylch, a'i 
chyrn: a gwna hefyd iddi goron o 
aur o amgylch. 

4 A gwna iddi ddwy fodrwy aur 
oddi fan ei choron, wrth ei dwy 
*gongl: ar ei dau ystlys y gwnei 
hwynt; fel y byddant I wisgo am 
drosolion, i'w dwyn hi arnynt. 

5 A'r trosolion a wnei di o goed 
Sittim: a gwisg hwynt âg aur. 

6 A gosod hi o flaen y wahanlen 
sydd wrth arch y dystiolaeth; o 
flaen y drugareddfa, sydd ar y dyst- 
iolaeth, lle y cyfarfyddaf â thi. 

7 Ac arogl-darthed Aaron arni 
arogl-darth llysieuog bob bore: pan 
c daclo efe y lampau, yr arogl-dartha 
efe. 

8 A phan *oleuo Aaron y lampau 


Allor yr arogl-darth. 


Cyn 
CRIST 
1491, 


x pen, 30.36. 


7 pen. 25. 8. 
ef. 26. 12, 

. Zech. 2.10. 
2 Cor. 6.16. 
Dat, 21. 3, 


a pên, 37. 20. 
b Edrych 
10. 


Lef. 4, 1, 
18, 


- 
E 


2 Heb. 
ei nen a'i 
pharwyd- 
ydd. 


3 Heb. asen. 


c pen, 21. 20. 


1 gyfodo, 





Y noe bres. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


5 Heb. 
rhwng 
y ddat 

wyr. 





d Lef, 16. 18, 
WL 2 


e Ten 98. 25, 
um, l. 2 
8.a26,2, 
6 Heb, y 
rhaî sydd 
ŵw rhâfo. 


f Matt. 17. 
24. 
& Lef. 27.25, 


7 Heb, Ni 
chwanega. 


8 Heb. leihd. 


h pen, 38,25. 


[ 


i pen. 38. 8, 


k Pg, 26, 6. 
Es. 52,11. 
Heb, 10.22. 


] 


a y cyfnos, arogl-darthed arni 
arogl-darth gwastadol ger bron yr 
ARGLWYDD, trwy eich cenhedl- 
aethau. 

9 Nac oíffrymmwch arni arogl- 
darth dïeithr, na phoeth-offrwm, na 
bwyd-offrwm; ac na thywelltwch 
ddïod-offrwm arni. 

l0 A gwnaed “Aaron gymmod ar 
ei chyrn hi unwaith yn y flwydd- 
yn, â gwaed pech-aberth y cym- 
mod: unwaith yn y flwyddyn y 
gwna efe gymmod arni trwy eich 
cenhedlaethau: sancteiddiolaf i'r 
ARGLWYDD jw hi. 

ll 1 A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

12 * Pan rifech feibion Israel, “dan 
eu rhifedi; yna rhoddant bob un 
iawn am ei einioes i'r ARGLWYDD, 
pan rifer hwynt: fel na byddo pla 
yn eu plith, pan rifer hwynt. 

13 Hyn a ddyry pob un a elo 
dan rif. fHanner sicl, yn ol sicl y 
cyssegr: Eugain gerah gw y sicl: 


'|hanner sicl fydd yn offrwm i'r AR- 


GLWYDD. 

l4 Pob un a elo dan rif, o fab 
uceinmlwydd ac uchod, a rydd 
offrwm i'r ARGLWYDD, 

15 “Ni rydd y cyfoethog fwy, ac 
ni *rydd y tlawd lai, na hanner sicl, 
wrth roddi offrwm i'r ARGLWYDD, 
1 wneuthur cymmod dros eich en- 
eidiau. 

16 A chymmer yr arian cymmod 
gan feibion Israel, a “dod hwynt i 
wasanaeth pabell y cyfarfod; fel y 
byddant yn goffadwriaeth ì feibion 
Israel ger bron yr ARGLWYDD, i 
wneuthur cymmod dros eich en- 
eidiau. 

17 4 A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

18 'Gwna noe bres, a'i throed o 
bres, i ymolchi: a dod hi rhwng 
pabell y cyfarfod a'r allor: a dod 
ynddi ddwfr. 

19 A Egolched Aaron a'i feibion o 
honi eu dwylaw a'u traed. 

20 Pan ddelont i babell y cyfarfod, 
ymolchant â dwfr, fel na byddont 
feirw; neu pan ddelont wrth yr 
allor i weini, gan arogl-darthu ab- 
erth tanllyd i'r ARGLWYDD. 

21 Golchant eu dwylaw a'u traed, 
fel na byddont feirw: a bydded 
hyn iddynt yn ddeddf dragywydd- 
ol, iddo ef, ac i'w had, trwy eu cen- 
hedlaethau. 

22 T Yr ARGLWYDD hefyd a 


—————  — — - — 


89 


EXODUS, XXX. 


lefarodd wrth Moses, gan ddy-| 


wedyd, 

23 Cymmer i ti ddewis lysiau o'r 
myrr pur, wys pìîm cân sicl, a han- 
ner hynny o'r sinamon peraidd, sef 
pwys deucant a deg a deugain o 
siclau, ac o'r calamus peraidd pwys 
deucant a deg a deugain o siclau ; 

24 Ac or casia pwys pìm cant o 


siclau, yn ol sicl y cyssegr; a_hìn |!pen.22.40. 


o olew olew-wydden. 
25 A gwna ef yn olew enneiniad 
sanctaidd, yn ennaint cymmysgad- 


wy O waith yr Papothecari: olew |? per«rogi- 
wy. 


enneiniad sanctaidd fydd eíe. 

26 Ac enneinia âg ef babell y cyf- 
arfod, ac arch y dystiolaeth, 

27 Y bwrdd hefyd a'i holl lestri, 
ar canhwyllbren a'i holl lestri, ac 
allor yr arogl-darth, 

28 Ac allor y poeth-offrwm a'i holl 
lestri, a'r noe a'i throed. 

29 A chyssegra hwynt, fel y bydd- 


ant yn sancteiddiolaf: "pob peth a |»pe2 


gyffyrddo â hwynt, a fydd sanctaidd. 

30 Enneinia hefyd Aaron ai feib- 
ion, a chyssegra hwynt, i offeiriadu 
i mi. 

31 A llefara wrth feibion Israel, 
gan ddywedyd, Olew enneiniad 
sanctaidd a fydd hwn i mi, trwy 
eich cenhedlaethau. 

32 Nac enneinier âg ef gnawd 
dyn, ac ar ei waith ef na wnewch ei 
fath: sanctaidd 44v, bydded sanct- 
aidd gennych. 

33 Pwy bynnag a gymmysgo ei 
fath, ar hwn a roddo o hono ef 


ar ddyn dïeithr, Pa, dorrir ymaith |^Gen171t. 


oddi wrth ei bobl. 

34 $ Yr ARGLWYDD hefyd a ddy- 
wedodd wrth Moses, Cymmer i ti 
lysiau peraidd, se/'stacte, ac onycha, 
a galbanum; y llysiau 742, a thus 
pur; yr un faint o bob un. 

35 A gwna ef yn arogl-darth arogl- 
bêr o waith yr apothecari, wedi ei 
“ gyd-dymheru, yn bur ac 
aidd. 

36 Gan guro cur yn fân beth o 
hono, a dod o hono ef ger bron y 
dystiolaeth o fewn pabell y cyfar- 


Yr olew sanctaidd. 





- | 2 Heb. 
yn sanct He 


fod, “lle y cyfarfyddaf â thi: sanct- WE 


eiddiolaf fydd efe i chwi. 

37 A'r arogl-darth a wnelech, na 
wnewch i chwi eich hunain ei fath 
ef: bydded gennyt yn sanctaidd i'r 
ARGLWYDD. 

38 Pwy bynnag a wnel ei fath ef, 
i arogli o hono, a dorrir ymaith oddi 
wrth ei bobl. 


m— o LLAI I Em m_— __ —_—_—_ _ 





| Galw Bezalecl ac Aholiab. 


' EX0DUS, XXXI. 


Gwneuthur y Uo aur. 











edn PENNOD XXXI. 

1491. |l Galw Bezaleel ac Aholïab, a'u gwneuihur yn 
gymhwys i waìth y tabernacl. 12 Al orchy- 
myn cadw y Sabbath. 18 Moses yn derbyn 
y ddwy lech. 

'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
| Moses, gan ddywedyd, 
*pen.35.30.|. 2 “Gwel, mi a elwais wrth e» en 
*1 Chron. | AT Bezaleel bfab Uri, fab Hur, 
lwyth J udah; 
i BrenT.| 83 Ac aì e]lenwais ef âg yspryd 


| 

“ Duw, mewn doethineb, ac mewn 
w deall, ac mewn gwybodaeth hefyd, 
ac ym mhob rhyw waith, 

4 I ddychymmygu cywreinrwydd, 
i weithio mewn aur, ac mewn arian, 
ac mewn pres, 

5 Ac mewn cyfarwyddyd, i osod 
meini, ac mewn saernïaeth pren, i 
weithio ym mhob gwaith. 

6 Ac wele, mi a roddais gyd âg ef 
Aboleb fab Achisamach, o lwyth 
As ac y'nghalon pob doeth o gal- 
| o y rhoddais ddoethineb i wneuth- 

yr hyn oll a orchymynais wrthyt. 

” Pabell y cyfarfod, ac arch y dyst- 
iolaeth, a'r drugareddfa yr hon sydd 
| UE a holl “ lestri y babell, 
| 8 Â'r bwrdd a'i lestri, a'r canhwyll- 
| _ pur a'i holl lestri, ac allor yr 
arogl-darth, 

b 9 Âc allor y poeth- offrwm ai holl 
lestri, a'r noe a'i throed, 
| 10 Â â gwisgoedd y weinidogaeth, 
EE '|wr gwisgoedd sanctaidd i Aaron yr 
offeiriad, a gwisgoedd ei feibion ef, 
| i offeiriadu ynddynt, 
11 Ac olew yr enneiniad, a'r arogl- 
darth peraidd i'r cyssegr; a wnant yn 
ol yr hyn oll a. orchymynais wrthyt. 
12 1 A'r ARGLWYDD a lefarodd 
| wrth Moses, gan ddywedyd, 

13 Llefara hefyd wrth feibion Is- 
rael, gan ddywedyd, *Dïau y cedwch 
fy Sabbathau : canys arwydd yw 
rhyngof fi a chwithau, trwy eich 
cenhedlaethau; i wybod mai myfi 
yw yr ARGLWYDD, sydd yn eich 
sancteiddio. 

14 Am hynny “cedwch y Sabbath ; 
'| oblegid sanctaidd yw i chwi; llwyr: 
rodder i farwolaeth yr hwn aì hal- 

> |0go eî; o herwydd &£pwy bynnag a 
wnelo waith ar no, torrir ymaith yr 
enaid hwnnw o blith ei bobl. 

15 Chwe diwrnod y gwneìr gwaith, 
ac ar y seithfed dydd y mae Sab- 
bath gorphwysdra “sanctaidd i'r 
ARGLWYDD: pwy bynnag a wnelo 
waìth y seithfed dydd, llwyr-rodder 
gM nwoaeth, i farwolaeth. 





e T.cf, 19. 3, 
90. a 26.2 
Ezec. 20. 
UO, 


3 Heb. 
&amcteidu- 
rwy 





“7a. Wi —— . ——— 


“—_ _— _— _———————_——————_——  - — 
—_—_ - Y. 9 Ŵ« nn .ÊLeoe e so  e,lo  . .Ï Lu l lb el V...___ Ŵ ,/,.,.Ŵ, Ŵ,,,/2922/ÊŴ Ŵ .ŴŴ.,.,.,..,.Ŵ .,5ôÂÔ^U_Î^_H^.,, /..,. Ŵ.,.Ŵ.Ŵ Ŵ.,,Ŵ .Ŵ.Ŵ .,ŴÏŴ LS, — — — F— — 


16 Am hynny cadwed meibion Is-| 
yacl y Sabbath, gan gynnal Sabbath 
trwy eu cenhedlaethau, yn gyfam- 
mod tragywyddol. 

17 Rhyngof fì a meibion Israel, y 
mae yn arwydd tragywyddol, mai 
mewn chwe diwrnod y gwnaeth yr 
ARGLWYDD y nefoedd ar ddaear; 
ac maê ar y seithfed dydd y peid- 
oe ac y gorphwysodd efe. 

g 4 Ac efe a roddodd i Moses, 
wedi iddo orphen llefaru wrtho ym 
mynydd Sinai, ' ddwy lech y dystiol- 
aeth; sef llechau o gerrig, wedi eu 
hysgrifenu â bys Duw. 

PENNOD XXXII 
l Y bobl, yn absen Moses, yn peri â Aaron 

wneuthur llo; 1 a hynny yn digio Duw; 11 

ac yniau, ar ymbil Moses, yn diddigio. 15 

Moses yn dyfod â waered &'r llechau: 10 yn 

eu torri hwy: 20 yn difetha y llo. 22 Esgus 

Aaron drosto eî hun. 2b Moses yn gorchy- 


myn lladd y delw-addolwyr, 30 ac yn gweddîo 
dros y bobl. 


AN welodd y bobl fod Moses yn 

oedi dyfod i waered o'r myn- 
ydd; yna yr ymgasglodd y bobl at 
Aaron, ac y dywedasant wrtho, *Cyf- 
od, gwna i ni dduwiau ìi fyned o'n 
blaen : canys y Moses hwn, y gwr 
a'n dug ni i fynu o wlad yr Aipht, 
ni wyddom beth a ddaeth o hono. 

2 A dywedodd Aaron wrthynt, Tyn- 
nwch y clust-dlysau aur sydd wrth 
glustiau eich gwragedd, a'ch meib- 
ion, a'ch merched, a dygwch attaf fi. 

3 A'r holl bobl a dynnasant y clust- 
dlysau aur oedd wrth eu clustiau, 
ac a'u dygasant at Aaron. 

4AAc? efe a'u cymmer odd o'u dwy- 
law, ac ai lluniodd â chŷn, ac a'i 
gwnaeth yn llo tawdd: a hwy a 
ddywedasant, Dyma dy dduwiau di, 
Israel, y rhai ath ddug dii fynu o 
wlad yr Aipht. 

5 A phan ei gwelodd Aaron, efe 
a adeiladodd allor ger ei fron ef: 
ac Aaron a gyhoeddodd, ac a ddy- 
wedodd, Y mae gwyl ir ARGLWYDD 
y fory. 

6 A hwy a godasant yn fore dran- 
noeth, ac a offrymmasant boeth- 
offrymmau, ac a ddygasant aberth- 
au hedd: a'r cbobl a eisteddasant 
i fwylta ac i yfed, ac a godasant i 
fynu i chwarae. 

7* A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, *Cerdda, dos i waered ; |4Deut.9.12 
canys * ymlygrodd dy bobl a ddyg- |*Deut.32.5. 
aist i fynu o dir yr Aipht. 

8 Buan y ciliasant o'r ffordd a 
orchymynais iddynt: gwnaethant 


cnTST 
1491, 





hGen.1.21. 
Bo 


1491. 


Í pen, 22. 16, 
eutf. 9. 10. 
2Cor.3.3 


AO 


a Act. 7, 40, 


———-—  _————  — 


b1 Bren. 
12, 28. 


Ps. 106. 19, 


clCor.l0,7. 


Moses yn ymbil â Dww. 








| 2 Heb. âg 
wyneD. 


_ E Num. 14, 


92. 1. 





8 Heb. 
| lesgedd. 


| n Dett. 9, 
ON 


$ Deut. 9.18. 
Is. 106,23,. 


| l 
| Deut. 9.28. 
Í a 


iddynt lo tawdd, ac addolasant ef, 


'Iac aberthasant iddo; dywedasant 


hefyd, fDyma dy dduwiau di, Is- 
rael, y rhai ath ddygasant ìi fynu 
o wlad yr Aipht. 

9 Yr ARGLWYDD hefyd a ddywed- 


.jodd wrth Moses, “Gwelais y bobl 


hyn; ac wele, pobl wâr-galed ydynt. 

10 Am hynny yn awr gâd i mi lon- 
ydd, fel yr ennyno fy llid yn eu her- 
byn, ac y difethwyf hwynt: a ^mi 
a'th wnaf di yn genhedlaeth fawr. 

ll A !Moses a ymbiliodd “ger 
bron yr ARGLWYDD ei DDUW, ac 
a ddywedodd, Paham, ARGLWYDD, 
yr ennyna dy ddigofaint yn erbyn 
dy bobl, y rhaì a ddygaist allan o 
wlad yr Aipht, trwy nerth mawr, a 
llaw gadarn ? 

12 EPaham y caiff yr Aiphtiaid 
lefaru, gan ddywedyd, Mewn mal- 
ais y dygodd efe hwynt allan, i'w 
lladd yn y mynyddoedd, ac i'w di- 
fetha oddi ar wyneb y ddaear? Tro 
oddi wrth angerdd dy ddigofaint, 
a bydded edifar gennyt y drwg a 
amcenaist ith bobl. 

13 Cofia Abraham, Isaac, ac Israel, 
dy weision, y rhai y tyngaist wrth- 
ynt ì ti dy hun, ac y dywedaist wrth- 


.| ynt, 'Mi a amlhâf eich had chwi fel 
1s.| sêr y nefoedd; a'r holl wlad yma 


hon a ddywedais, a roddaf i'ch had 
chwi, a hwy a'i hetifeddant byth. 

14 Ac edifarhaodd ar yr ARGLWYDD 
am y drwg a ddywedasai efe y gwnai 
i'w bobl. 

15 1 A Moses a drodd, ac a ddaeth 
1 waered o'r mynydd, a dwy lech y 
dystiolaeth yn ei law: y llechau a 
ysgrifenasid o'u dau du; hwy a ys- 
grifenasid o bob tu. 

16 " A'r llechau hynny oedd o waith 
Duw: yr ysgrifen hefyd oedd ysgrif- 
en DUw yn ysgrifenedig ar y llechau. 

17 A phan glywodd Josua swn y 
bobl yn bloeddio, efe a ddywed- 
odd wrth Moses, Y mae swn rhyfel 
yn y gwersyll. 

18 Yntau a ddywedodd, Nid llais 
bloeddio am oruchafiaeth, ac nid 
llais gwaeddi am * golli y maes; ond 
swn canu a glywaf fì. 

19 9 A bu, wedi dyfod o hono yn 
agos i'r gwersyll, iddo weled y llo 
ar dawnsiau: ac ennynodd digof- 
aint Moses: ac efe a daflodd y 
llechau o'i dwylaw ac au torrodd 
hwynt îs law y mynydd. 

20 "Ac efe a gymmerodd y llo a 


wnaethent hwy, ac ai llosgodd â 


ol 


EXODUS, XXXII. 


thân, ac a'i malodd yn llwch, ac a'i 
taenodd ar wyneb y dwfr, ac ai 
rhoddes i'w yfed i feibion Israel. 

21 A dywedodd Moses wrth Aaron, 
Beth a wnaeth y bobl hyn i ti, pan 
ddygaist arnynt bechod mor fawr? 

22 A dywedodd Aaron, Nac en- 
nyned digofaint fy arglwydd: ti a 
adwaenost y bobl, mai ar ddrwg 
y maent. 

23 Canys dywedasant wrthyf, Gwna 
i ni dduwiau i fyned o'n blaen: 
canys y Moses hwn, y gwr a'n dug 
ni i fynu o wlad yr Aipht, ni wydd- 
om beth a ddacth o hono. 

24 A dywedais wrthynt, I'r neb 7 
mae aur, tynnwch ef: a hwy âi 
rhoddasant i mi: a mi ai bwriais 
yn tân, a daeth y llo hwn allan. 

25 A phan welodd Moses fod y 
bobl yn noeth, (canys Aaron 9au 
noethasai hwynt, i'w gwaradwyddo 
ym mysg *eu gelynion ;) 

26 Yna y safodd Moses ym mhorth 
y gwersyll, ac a ddywedodd, Pwy 
sydd ar du yr ARGLWYDD? deucd 
attaf fi. A holl feibion Lefi a ym- 
gasglasant atto ef. 

27 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Fel hyn y dywed ARGLWYDD DDUW 
israel; Gosodwch bob un ei g:eddyf 
ar ei glun, ac ewch, cynniweiriwch 
o borth i borth trwy y gwersyll, a 
P]]eddwch bob un ei frawd, aphob un 
ei gyfaill, a phob un ei gymmydog. 

28 A meibion Lefi a wnaethant yn 
ol gair.Moses: a chwympodd o'r 
bobl y dydd hwnnw ynghylch tair 
mil o wŷr. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


o 2 Chron., 
28. 19, 
4 Heb, 


yrhaia 
gyfodent 


v'w herbyn. 


P Num.25.5, 
Deut. 33, 9, 


29 Canys dywedasai Moses, * Cys- |” Heb 


segrwch eich llaw heddyw i'r AR- 
GLWYDD, “bob un ar ei fab, ac ar 
ei frawd; fel y rhodder heddyw i 
chwi fendith. 

30 T A thrannoeth y dywedodd 
Moses wrth y bobl, Chwi a bechas- 
och bechod mawr: ac yn awr mi a 
âf i fynu at yr ARGLWYDD; “ond 
odid mi a wnaf gymmod dros eich 
pechod chwi. 

31 A Moses a ddychwelodd at yr 
ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Och! 
pechodd y bobl hyn bechod mawr, ac 
a wnaethant iddynt dduwiau o aur. 

32 Ac yn awr, os maddeui eu pech- 
od; ac "os amgen, dilea fi, attolwg, 
allan o'th “lyfr a ysgrifenaist. 


33 A dywedodd yr ARGLWYDD p 


wrth Moses, * Pwy bynnag a bech- 


5 Heb. 
Llenwch. 


6 Neu, am 
fod pob un 
ymn erbyn ei 
Jab, ac yn 
erbyn, &c, 


ag 2 Sam.16, 
12 


A mos 5.15. 


r Rhuf. 9. 8. 


A 20.2 
odd i'm herbyn, hwnnw a_ ddileaf|:kzc.sa. 


allan o'm llyfr. 


nhw MU ——Ì UU: y 


Lladd y delw-addolwyr. 


| 





Sorriant yr Arglwydd. 





y bobl i'r 4e a ddywedais wrthyt: 

“wele, fy angel a â o'th flaen di: 
'|>ŵwr dydd yr ymwelwyf, yr ymwelaf 
' Iâ hwynt am eu pechod. 

35 A'r ARGLWYDD a darawodd y 
bobl, am iddynt wneuthur y llo a 
wnaethai Aaron. 


PENNOD XXXHI. 


1 Yr Arglwydd yn gwrthod myned gyd â'r bobl, 
fel yr addawsai. 4 Y bobl yn galaru am 
hynny. 7 Symmudo y tabernacl allan o'r 
gwersyll. 9 Yr Arglwydd yn llefaru wrth 
Moses wyneb yn wyneb. 12, 18 Moses yn 
deisyfu cael gweled gogoniant Duw. 


A 'R ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Moses, Cerdda, dos i fynu 








oddi yma, ti ar bobl a ddygaist i 
fynu o wlad yr Aipht, i'r wlad am 
yr hon y tyngais wrth Abraham, 
Isaac, a Jacob, gan ddywedyd, *I'th 
had di y rhoddaf hi. 

9 ? A mi a anfonaf angel o'th flaen 
di; ac a yrraf allan y Canaanead, yr 
Amoriad, a'r Hethiad, y Phereziad, 
yr Hefiad, a'r Jebusiad: 


3 I wlad yn llifeirio o laeth a mêl: 
| o herwydd nid âf fii fynu yn dy 


a Gen, 12.7. 
pen. 32, 13. 


bpen.32.94. 
eut.7,22. 
Jos. 24,11. 


cpen.82.9. | blith; oblegid pobl <wâr-galed wyt: 
rhag i mi idy ddifa ar y ffordd. 

4 Y A phan glywodd y bobl y drwg 
chwedl hwn, galaru a wnae:hant: 
ac ni wisgodd neb ei harddwisg am 
dano. 

5 Oblegid yr ARGLWYDD a ddy- 
wedasai wrth Moses, Dywed wrth 
feibion Israel, Pobl wâr-galed ydych 
chwi; yn ddisymmwth y deuaf i 
fynu i'th ganol di, ac y'th ddifethaf: 
am hynny yn awr dïosg dy hardd- 
wisg oddi am danat, fel y gwypwyf 
beth a wnelwyf i ti. 

6 A meibion Israel a ddïosgasant 
eu harddwisg wrth fynydd Horeb. 

7 A Moses a gymmerodd y babell, 
ac a'i lledodd o'r tu allan i'r gwer- 
syll, ym mhell oddi wrth y gwersyll; 
ac aì galwodd, Pabell y cyfarfod; a 
phob un a geisiai yr ARGLWYDD, a 
âi allan i babell y cyfarfod, yr hon 
ydoedd o'r tu allan i'r gwersyll. 

8 A phan aeth Moses i'r babell, yr 
holl bobl a godasant, ac a safas- 
ant bob un a;' ddrws ei babell; ac 
a edrychasant ar ol Moses, nes ei 
ddyfod i'r babell. 

9 A phan aeth Moses i'r babell, y 
disgynodd colofn y cwmmwl, ac a 
safodd wri4 ddrws y babell: a'r 

ARGLWYDD a lefarodd wrth Moses. 
10 A gwelodd yr holl bobl golofn 


92 


eut. 9, 13. 
dpen,23.21, 


EXODUS, XXXIII. 
34 Am hynny dos yn awr, arwain | y cwmmwl yn sefyll w;64 ddrws y 


babell: a'r holl bobl a gododd, ac a 
addolasant bob un 76a ddrws ei 
babell. 

11*A'r ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses wyneb yn wyneb, fel y llef- 
arai gwr wrth ei gyfaill. Ac efe a 
ddychwelodd i'r gwersyll: ond y 
llangc Josua, mab Nun, ei weinidog 
ef, ni syflodd o'r babell. 

12 TA Moses a ddywedodd wrth 
yr ARGLWYDD, Gwel, ti a ddywedi 
wrthyf, Dwg y bobl yma i fynu; ac 
ni ddangosaist i mi yr hwn a an- 
foni gyd â mi: a thi a ddywedaist, 
fMi ath adwaen wrth dy enw, a 
chefaist hefyd ffafr yn fy ngolwg. 

13 Yn awr gan hynny, o chefais ffafr 
yn dy olwg, hysbysa i mi dy ffordd, 
attolwg, fel y'bh adwaenwyf, ac fel y 
caffwyf ffafr yn dy olwg: gwel hefyd 
mai dy bobl di yw y genedl hon. 

14 Yntau a ddywedodd, Fy wyneb 
a, gaiíf fyned gyd â thi, a rhoddaf 
orphwysdra i íl. 

15 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Onid â dy wyneb gyd â n4, nac ar- 
wain ni i fynu oddi yma. 

16 Canys pa fodd y gwyddir yma 
gael o honof fi ffafr yn dy olwg, mi 
ath bobl? onid trwy fyned o honot 
ti gyd â ni? Felly £myfi ath bobl a 
ragorwn ar yr holl bobl sydd ar 
wyneb y ddaear. 

l7 A'r ARGLWYDD 2 ddywedodd 
wrth Moses, Gwnaf hefyd y peth 
hyn a leferaist: oblegid ti a gefaist 
ffafr yn fy ngolwg, a mi a'th adwaen 
wrth dy enw. 

18 Yntau a ddywedodd, Dangos i 
mi, at6olwg, dy ogoniant. 

19 Ac efe a ddywedodd, h Gwnaf 
im holl ddaioni fyned heibio o 
flaen dy wyneb, a chyhoeddaf enw 
yr ARGLWYDD Oth flaen di: a mi 
ia drugarhâf wrth yr hwn y cym- 
merwyf drugaredd arno, ac a dost- 
uriaf wrth yr hwn y tosturiwyf. 

20 Ac efe a ddywedodd, Ni elli 
weled fy wyneb: canys “ni'm gwel 
dyn, a byw. 

91 Yr ARGLWYDD hefyd a ddy- 


wedodd, Wele fan yn fy ymyl, lle y| 1; 


cei sefyll ar graig. 

22 A thra yr elo fy ngogoniant 
heibio, mi ath osodaf o fewn agen 
yn y graig; a mi ath orchuddiaf 
â'm llaw, nes i mi fyned heibio. 

23 Yna y tynnaf ymaith fy llaw, 
o'm tu cefn a gei di ei weled: ond 
ni welir fy wyneb. 


Y gogoniant dwyfol. 





eGen.32.30. 
Nun.l2.8, 
Deut, 34, 
10, 


fJer,1.5 


8 pên. 34.10, 


h pen, 34. 
5, 6. 

i Rhuf. 9. 
15. 


kGen.32.30. 
Dout. 5. 24. 
Barn, 12. 


Es. 6. 5. 
Dat, 1. 16, 





Adnewyddu y llechau. 





Cyn 
CRIST 
1491, 





aDeut,lO.l. 


b pen. 19. 20. 


c pen. 19. 
12,13. 


d pen, 39, 19, 


h Deut. 5, 2. 


PENNOD XXXIV. 

1 Adnewyddu y llechau. 5 Cyhoeddi Enw yr 
Arglwydd. 8 Moses yn ymbil â Duw ar iddo 
fyned gyd â hwy 10 Duw yn gwneuthur 
cyfammod â hwynt, ac yn ail-adrodd rhai o 
orchymynion y Uech gyntaf. 2S Moses, wedî 
bod, ddeugain miwrnod yn y mynydd, yn dyfod 
â lawr â'r llechau. 29 Ei wyneb ef yn dis- 
gleirio; ac yntau yn rhoddi lên gudd, arno. 


DYWEDODD yr ARGLWYDD 

wrth Moses, *Nâdd i ti ddwy 
o lechau cerrig, fel y rhai cyntaf: a 
mi a ysgrifenaf ar y llechau y geir- 
iau oedd ar y llechau cyntaf, y rhai 
a dorraist. 

2 A bydd barod erbyn y bore; a 
thyred ìi fynu yn fore ì fynydd Sinai, 
a saf i mi yno Par ben y mynydd. 

3 Ond “na ddeued neb i fynu gyd 
â thi, ac na weler neb ar yr holl 
fynydd: na phored hefyd na dafad, 
nac eidion, ar gyfer y mynydd hwn. 

4 Y Ac efe a naddodd ddwy o 
lechau cerrig, o fath y rhai cyntaf: a 
Moses a gyfododd yn fore, ac a aeth 
i fynydd Sinai, fel y gorchymynasaì 
yr ARGLWYDD iddo; ac a gymmer- 
odd yn ei law y ddwy lech garreg. 

5 A'r ARGLWYDD a ddisgynodd 
mewn cwmmwl, ac a safodd gyd âg 
ef yno, ac *a gyhoeddodd enw yr 
ARGLWYDD. 

6 A'r ARGLWYDD a aeth heibio o'i 
flaen ef, ac a lefodd, JEHOFAH, 
JEHOFAH, *y Duw trugarog, a 
graslawn, hwyrfrydig i ddig, ac aml 
o drugaredd a gwirionedd ; 

7 'Yr hwn sydd yn cadw trugar- 


>. edd i filoedd, gan faddeu anwiredd, 


a chamwedd, a phechod, a €“heb 
gyfrif yr amwir yn gyfiawn; yr hwn 


i| a ymwêl âg anwiredd y tadau ar y 
'|plant, ac ar blant y plant, hyd y 


drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth. 

8 A Moses a frysiodd, ac a ymgrym- 
modd tu a'r llawr, ac a addolodd; 

9 Ac a ddywedodd, Os cefais yn 
awr ffafr yn dy olwg, O Arglwydd, 
eled fy Arglwydd, attolwg, yn ein 
plith ni, (canys pobl wâr-galed 4v,) 
a maddeu ein hanwiredd, a'n pechod, 
a chymmer ni yn etifeddiaeth i ti. 

10 1 Yntau a ddywedodd, Wele ^ fi 
yn gwneuthur cyfammod yngŵydd 
dy holl bobl: gwnaf ryfeddodau, y 
rhai ni wnaed yn yr holl ddaear, 
nac yn yr holl genhedloedd; a'r holl 
bobl yr wyt ti yn eu mysg a gânt 
weled gwaith yr ARGLWYDD: canys 
ofnadwy yw yr hyn a wnaf â thi. 

11 Cadw yr hyn a orchymynais i ti 


heddyw: wele, mi a yrraf allan o'th 


EXODUS, XXXIV. 


—— 


COyfammod Dww âg Israel. 






flaen di yr Amoriad, a'r Canaanead, 
ar Hethiad, a'r Phereziad, yr Hef- 
iad hefyd, a'r Jebusiad. 

12 A 'chadw arnat, rhag gwneuth- 
ur cyfammod â phreswylwyr y wlad 
yr wyt yn myned iddi; rhag eu bod 
yn fagl yn dy blith. 

13 Eithr dinystriwch eu hallorau 
hwynt, “drylliwch eu delwau hwynt, 
a thorrwch i lawr eu llwynau hwynt. 

l4 Canys ni chei ymgrymmu i 
dduw arall: oblegid yr ARGLWYDD, | 5 
Eiddigus yw ei enw; Duw »” eiddig- 
us 4w efe; 

15 Rhag i ti wneuthur cyfammod 
â phreswylwyr y tir; ac iddynt but- 
teinio ar ol eu duwiau, ac aberthu 
i'w duwiau, a'th alw di, ac i tithau 
fwytta o'u haberth; 

16 A chymmeryd o honot o'u 
"merched i'th feibion ; a “phuttein- |"! Bren. 
io o'u merched ar ol eu duwiau | Neh.1325. 
hwynt, a gwneuthur ith feibion di| 1am 
butteinio ar ol eu duwiau hwynt. 

17 Na wna i ti dduwiau tawdd. 

18 $ Cadw wyl Py bara croyw: 
saith niwrnod y bwyttêi fara croyw, 
fel y gorchymynais i ti, ar yr amser 
ym mis Abib: oblegid ym “mis Abib 
y daethost allan o'r Aipht. 

19 ' Eiddof fi yw pob peth a agoro 
y groth; a phob gwryw cyntaf 
o'th anifeiliaid, yn eidionau, ac yn 
ddefaid. 

20 Ond *y cyntaf ìi asyn a bryni 
di âg oen; ac oni phryni, torr ei 
wddf: pryn hefyd bob cyntaf-an- 
edig o'th feibion: ac *nac ymddang- 
osed meb ger fy mron yn waglaw. — 

21 “Chwe diwrnod y gweithi; ac| ns. 
ar y seithfed dydd y gorphwysi: yn| a." “ 
amser aredig, ac yn y cynhauaf, y|“p2n,2212. 
gorphwysi, Lue 13, 14, 

22 4 *Cadw i ti hefyd wyl yr|*p.2ê16. 

wythnosau, o flaen-ffrwyth y cyn- 
hauaf gwenith; a gwyl y cynnull, 
a?' ddiwedd y flwyddyn. 
. 23 tl 7 Tair gwaith yn y flwyddyn 
yr ymddengys dy holl wrrywiaid ger 
bron yr ARGLWYDD DDUW, DUW 
Israel. 

24 Canys mi a yrraf y cenhedloedd 
allan o'th flaen di, ac a helaethaf dy 
derfynau di: ac “ni chwennych neb 
dy dir di, pan elych i fynn i ym- 
ddangos ger bron yr ARGLWYDD dy 
Dpuw, dair gwaith yn y flwyddyn. 

25 " Nac offrymma, waed fy aberth 
gyd â bara lefeinllyd; ac “nac ar- 
hôed aberth gwyl y Pasc dros nos 
hyd y bore. 


Cyn 
CRIO 
1491. 




























i pen, 23, 32. 
eut., 7, 2. 


k pen, 23.24, 
eut. 12, 3. 
1Barn,6.25, 
2 bren. 18, 


9 pen. 13, 4. 


r pen. 13. 2, 
13.a 22.29, 
Ezee, 44. 


Luc 2, 23, 


8 Num, 18. 
y 


2 Neu, 
â mŷn. 


t pen, 23. 15. 
Deut. 16, 


7pen,23.14, 
iY 
Deut. 16, 
16. 


apen, 29.183. 
b pen. 12.10, 





Wyneb Moses yn disgleirio. EXODUS, XXXV. Offrymmaw at y tabernacl. 





Cyn 96 eDwg y * oreu o flaen-ffrwyth |. 3 *Na chynneuwch dân yn eich | _ Cyn 
Ct] dy dir i dŷ Mm UE LWYDD dy a holl anneddau ar y dydd Sabbath. op 
cnseeae | 1 Na ferwa fŷn yn llaeth ei fam. 4 A Moses a lefarodd wrthholl |, Td 
8 cyntaf. 27 Yr ARGLWYDD hefyd a ddy- gynnulleidfa meibion Israel, gan 
“pn wedodd wrth Moses, Ysgrifena i ti | ddywedyd, Dyma y peth a orchy- 

o y geiriau hyn: oblegid yn ol y | mynodd yr ARGLWYDD, gan ddy- 
eiriau h wneuthum gyfam- | wedyd, 
Sg yn y g 
mod â thi, ac âg Israel. 5 “Cymmerwch o'ch plith offrwm |“ pen. 25. 2. 


e pen. 24.18. yr ARGLWYDD: pob un ewyllysgar 


98 “Ac efe a fa yno gyd âr AR- 
GLWYDD ddeugain niwrnod a deu- 
cain nos; ni fwyttaodd fara, ac nid 
yfodd ddwfr: ac fefe a ysgrifenodd 


1.15.| ar y llechau eiriau y cyfammod, sef 


y deg * gair. 

29 A phan ddaeth Moses ìi waered 
o fynydd Sinai, a dwy lech y dyst- 
iolaeth yn llaw Moses, pan ddaeth 
efe i waered o'r mynydd, ni wyddai 
Moses i 5 groen ei wyneb ddisgleirio 
wrth lefaru o hono ef wrtho. 

30 A phan welodd Aaron a holl 
feibion Israel Moses, wele, yr oedd 
croen ei wyneb ef yn disgleirio; a 
hwy a ofnasant nesâu atto ef. 

31 A Moses a alwodd arnynt, Ac 
Aaron a holl bennaethiaid y gyn- 
nulleidfa a ddychwelasant atto ef: 
a Moses a lefarodd wrthynt hwy. 

32 Ac wedi hynny nesaodd holl 
feibion Israel: ac efe a orchymyn- 
odd iddynt yr hyn oll a lefarasai 
yr ARGLWYDD ym mynydd Sinai. 

33 Ac mes darfod i Moses iefaru 
wrthynt, efe a roddes lên gudd ar 
eì wyneb. 

31 A phan ddelai Moses ger bron 
yr ARGLWYDD i lefaru wrtho, efe a 
dynnai ymaith y llên gudd nes ei 
ddyfod allan: a phan ddelai efe 
allan, y llefarai wrth feibion Israel 
yr hyn a orchymynid iddo. 

35 A meibion Israel a welsant wyn- 
eb Moses, fod croen wyneb Moses yn 
disgleirio: a Moses a roddodd dra- 
chefn y llên gudd ar ei wyneb, hyd 
oni ddelai i lefaru wrth DDUw. 


PENNOD XXXV. 

1Y Sabbath. 4 Ewyllysgar of rymmau â'r taber- 
nacl. 20 Parodrwydd y boUl i oj rymmu. 90 

Galw Dezaleel ac Ahol$ab â'r gwaith. 
ASGLODD Moses hefyd holl 
gynnulleidfa meibion Israel, a 
dywedodd wrthynt, Dyma y pethau 
a orchymynodd yr ARGLWYDD eu 

gwneuthur. 

2Chwe diwrnod y gwneir gwaith; 


tL »|ar y seithfed dydd y bydd i chwi 


ddydd *sanctaidd, Sabbath gor- 
phwys i'r ARGLWYDD: llwyr-rodder 
i farwolaeth pwy bynnag a wnelo 
waith arno, 


M4 


eì galon dyged hyn yn offrwm i'r 
ARGLWYDD; aur, ac arian, a phres, 
6 A sidan glas, a phorphor, ac 
ysgarlad, a llïan main, a Mew geifr, 
7 A chrwyn hyrddod wedi eu lliwo 
yn gochion, a chrwyn daearfoch, a 
choed sittim, 

8 Ac olew i'r goleuni, a llysiau i 
olew yr ennaint, ac i'r arogl-darth 
peraidd, 

9 A meini onix, a meini i'w gosod 
yn yr ephod, ac yn y ddwyfronneg. 

10 A phob doeth ei galon yn eich 
plith, deuant a gweithiant yr hyn 
oll a orchymynodd yr ARGLWYDD; 


ll €Y tabernacl, ei babell-lên a'i|*7 


dô, ei fachau a'i ystyllod, ei farrau, 
ei golofnau, a'i forteisiau, 

12 Yr arch, a'i throsolion, y dru- 
gareddfa, ar wahanlen, yr hon ag'ê 
gorchuddia, 

13 Y bwrdd, ai drosolion, ai holl 
lestri, ar bara dangos, 

14 A chanhwyllbren y goleuni, a'i 
offer, a'i lampau, ac olew y goleuni, 

15 fAc allor yr arogl-darth, a'i 
throsolion, ac olew yr enneiniad, a'r 
arogl-darth peraidd, a chaeadlen y 
drws i fyned i'r tabernacl, 

16 £ Allor y poeth-oíffrwm a'i halch 
bres, ei throsolion, a'i holl lestri, y 
noe a'i throed, 

l7 Llenni y cynteddfa, ei golofn- 
au, a'i forteisiau, caeadlen porth y 
cynteddfa, 

18 Hoelion y tabernacl, a hoelion 
y cynteddfa, a'u rhaffau hwynt, 

19 A gwisgoedd y weinidogaeth i 
weini yn y cyssegr, sanctaidd wisg- 
oedd Aaron yr offeiriad, a gwisgoedd 
ei feibion ef, ìi offeiriadu ynddynt. 

20 Y A holl gynnulleidfa meibion 
Israel a aethant allan oddi ger bron 
Moses. 

21 A phob un yr hwn y cynhyrf- 
odd ei galon ef, a phob un yr hwn 
y gwnaeth ei yspryd ef yn ewyll- 
ysgar, a ddaethant, ac a ddygasant 
offrwm i'r ARGLWYDD, tu ag at 
waith pabell y cyfarfod, a thu ag at 
ei holl wasanaeth hi, a thu ag at y 


gwisgoedd sanctaidd. 


and 


Parodrwydd y Uo0l. 














22 A daethant yn wŷr ac yn wrag- 
edd ; pob un a'r a oedd ewyllysgar 
eì galon a ddygasant freichledau, a 
chlust-dlysau, a. modrwyau, a chad- 
wynau, pob math ar dlysau aur; a 
phob gwr a'r a offrymmodd offrwm, 
a off rymmodd, aur i'r ARGLWYDD. 

93 A phob un a'r y caed gyd âg ef 
sidan glas, a phorphor, ac ysgarlad, 
a llïan main, a Mew geifr, a chrwyn 
hyrddod wedi eu lliwo yn gochion, 
a chrwyn daearfoch, a'u dygasant. 

24 Pob un a'r a offrymmodd off- 
rwm o arian a phres, a ddygasant 
offrwm i'r ARGLWYDD: a phob un a'r 
y caed gyd âc ef goed Sittim i ddim 
o waith y gwasanaeth a'i dygasant. 

25 A phob gwraig ddoeth o galon 
a nyddodd â'i dwylaw; ac a ddyg- 
asant yr edafedd s:4amn glas, a phor- 
phor, ac ysgarlad, a llïan main, 

26 A'r holl wragedd y rhai y cyn- 
hyrfodd eu calonnau hwynt mewn 
cyfarwyddyd, a nyddasant, few geifr. 

27 A'r pennaethiaid a ddygasant 
feini onix, a meini i'w gosod ar yr 
ephod, ac ar y ddwyfronneg ; 

28 A "llysiau, ac olew i'r goleuni, 
ac ì olew yr ennaint, ac ir arogl- 
darth peraidd. 

29 Holl blant Israel, yn wŷr ac yn 
wragedd, y rhai a glywent ar. eu cal- 
on offrymmu tu ag at yr holl waith 
a, orchymynasai yr ARGLWYDD trwy 
law Moses ei wneuthur, a ddygasant 
i'r ARGLWYDD offrwm ewyllysgar. 

30 T.A dywedodd Moses wrth feib- 
.lion Israel, Gwelwch, 'galwodd yr 
ARGLWYDD erbyn ei enw, Bezaleel, 
fab Uri, fab Hur, o lwyth Judah: 

31 Ac aì llanwodd ef âg yspryd 
Duw, mewn cyfarwyddyd, mewn 
deall, ac mewn gwybodaeth, ac 
mewn pob gwaith; 

32 I ddychymmygu cywreinrwydd, 
ì weithio mewn aur, ac mewn arian, 
ac mewn pres, 

33 Ac mewn cyfarwyddyd i osod 
meini, ac mewn sacrnïaeth pren, i 
weithio ym mhob gwaith cywraint. 

34 Ac efe a roddodd yn ei galon 
ef ddysgu eraill; efe, ac Aholiïab, 
mab Achisamach, o lwyth Dan. 

35 Efe a'u llanwodd hwynt â 
doethineb calon, i wneuthur pob 
gwaith saer a chywreinwaith, a 
cwaith edau a nodwydd, mewn 
sidan glas, ac mewn porphor, ac 
mewn ysgarlad, ac mewn llïan main, 
ac i wau, gan wneuthur pob gwaith, 


a. dychymmygu cywreinrwydd. 


EXODUS, XXXVI. 





PENNOD XXXVI. 


1 Rhoddi offrwm y bobl yn llaw y gweithwyr, 
9 Gorfod gwahardd haelioni y bobl. 8 Llen- 
nŵ y cerubiaid. 14 Y llenni o flew geifr. 19 
Y babell-ŵn o grwyn. '20 Y byrddau a'u 
morteisïau. ol Y barrau. 95 Y wahenlen, 
97 Y gaeadlen â'r drws. 


NA y gweithiodd Bezaleel ac 

Aholïab, a phob gwr doeth o 
galon, y rhai y rhoddasai yr AR- 
GLWYDD gyfarwyddyd a deall yn- 
ddynt, ìi fedru gwneuthur holl waith 
gwasanaeth y cyssegr, yn ol yr hyn 
oll a orchymynasai yr ARGLWYDD. 

2 A Moses a alwodd Bezaleel ac 
Aholïab, a phob gwr celfydd, y 
rhoddasai yr ARGLWYDD gyfar- 
wyddyd iddo; pob un yr hwn y 
dug cì galon ei hun ef i nesâu at 
y gwaith i'w weithio ef. 

3 A chymmerasant gan Moses yr 
holl offrwm a ddygasai meibion Is- 
rael i waith gwasanaeth y cyssegr, 
i'w weithio ef. A hwy a ddygasant 
atto ef ychwaneg o offrwm gwir- 
fodd bob bore. 

4 A'r holl rai celfydd, ar oedd 
yn gweithio holl waith y cyssegr, 
a ddaethant bob un oddi wrth ei 
waith, yr hwn yr oeddynt yn ei 
wneuthur. 

5 «I A llefarasant wrth Moses, gan 
ddywedyd, Y mae y bobl yn dwyn 
mwy na digon er gwasanaeth i'r 
gwaith a orchymynodd yr AR- 
GLWYDD ei wneuthu». 

6 A Moses a roes orchymyn; a 
hwy a barasant gyhoeddi trwy y 
gwersyll, gan ddywedyd, Na wnaed 
na gwr na gwraìg waith mwy tu ag 
at offrwm y cyssegr. Felly yr at- 
taliwyd y bobl rhag dwyn mwy. 

7 Canys yr ydoedd digon o ddefn- 
ydd i'r holl waith i'w wneuthur, a 
gweddill. 


8 Y *A'r holl rai celfydd, o'r rhai |"? 


oedd yn gweithio gwaith y taber- 
nacl, a wnaethant ddeg llên o lïan 
main cyfrodedd, a sidan glas, a phor- 
phor, ac ysgarlad: â cherubiaid o 
waith cywraint y gwnaethant hwynt. 

9 Hŷd un llên oedd wyth gufydd 
ar hugain; a lled un llên pedwar 
cufydd: yr un mesur oedd i'r holl 
lenni. 

10 Ac efe a gydiodd bìm llên wrth 
eu gilydd ; ac a gydiodd y pîm llên 
eraill wrth eu gilydd. 

1l Ac efe a wnaeth ddolennau o 
sidan glas ar ymyl un llên, ar eî 
chwrr eithaf yn y cydiad: felly y 





Gwahardd eu haelion. 





Llenni y tabernacl. 


Cyn 
CRIST 
jl 


b pen, 26.10. 


gwnaeth efe ar ymyl llên arall, 
y'nghydiad yr ail. 

12 PDeg dolen a deugain a wnaeth 
efe ar un llên, a deg dolen a deu- 
gain a wnaeth efe yn y cwrr eithaf 
i'r llên ydoedd y'nghydiad yr ail: y 
dolennau oedd yn dal y naill /êm 
wrth y llall. 

13 Ac efe a wnaeth ddeg a deu- 
gain o fachau aur, ac a gydiodd y 
naill lên wrth y llall â'r bachau; 
fel y byddai yn un tabernacl. 

14 4 Efe a wnaeth hefyd lenni o 
flew geifr, î fod yn babell-lên ar y 
tfabernacl: yn un llên ar ddeg y 
cwnaeth efe hwynt. 

15 Hŷd un llên oedd ddeg cufydd 
ar hugain, a lled un llên oedd bed- 
war cufydd: a'r un mesur oedd i'r 
un llên ar ddeg. 

16 Ac efe a gydiodd bŵîm llên 
wrthynt eu hunain, a chwe llên 
wrthynt eu hunain. 

17 Efe a wnaeth hefyd ddeg dolen 
a deugain ar ymyl eithaf y llên yn 
y cydiad ; a deg dolen a deugain a 
wnaeth efe ar ymyl y llên y'nghyd- 
iad yr ail. 

18 Ac efe a wnaeth ddeg a deugain 
o fachau pres, i gydio y babell-lên 
i fod yn un. 

19 Ac efe a wnaeth dô i'r babell- 
lên o grwyn hyrddod wedi eu lliwo 
yn gochion, a thô o grwyn daearfoch 

uchaf. 

20 1 Ac efe a wnaeth ystyllod i'r ta- 
bernacl o goed Sittim, yn eu sefyll, 

21 Deg cufydd oedd hŷd ystyllen ; 
a chufydd a hanner cufydd lled pob 
ystyllen. | 

22 Dau dyno oedd i'r un ystyllen, 
wedi eu gosod mewn frefn, y naill 
ar gyfer y llall: felly y gwnaeth efe 
1 holl ystyllod y tabernacl. 

23 Ac efe a wnaeth ystyllod i'r 
tabernacl; ugain ystyllen i'r tu de- 
hau, tu a'r dehau. 

24 A deugain mortais arian a 
wnaeth efe dan yr ugain ystyllen: 
dwy fortais dan un ystyllen i'w dau 
dyno, a dwy fortais dan ystyllen 
arall i'w dau dyno. 

25 Ac i ail ystlys y tabernacl, o 
du y gogledd, efe a wnaeth ugain 
ystyllen, 

26 A'u deugain mortais o arian; 
dwy fortais dan un ystyllen, a dwy 
fortais dan ystyllen arall, 

27 Ac i ystlysau y tabernacl, tu 
a'r gorllewin, y gwnaeth efe chwech 
ystyllen, 


9g 


EXODUS, XXXVII. 


28 A dwy ystyllen a wnaeth efe 
ynghonglau y tabernacl i'r ddau 
ystlys. 

29 Ac yr oeddynt wedi eu “cydio 
oddi tanodd; ac yr oeddynt hefyd 
wedi eu cydio oddi arnodd wrth un 
fodrwy: felly y gwnaeth iddynt ill 
dwy yn y ddwy gongl. 

30 Ac yr oedd wyth ystyllen; a'u 
morteisiau oedd un ar bymtheg o 
forteisiau arian: *dwy fortais dan 
bob ystyllen. 

31 4 Ac efe a wnaeth “farrau o 
goed Sittim: pump i ystyllod un 
ystlys i'r tabernacl, 

32 A phìm barr i ystyllod ail 
ystlys y tabernacl, a phìm barr i 
ystyllod y tabernacl i'r ystlysau o 
du y gorllewin. 

33 Ac efe a wnaeth y barr canol i 
gyrhaeddyd trwy yr ystyllod o gwrr 
i gwrr. 

34 Ac efe a osododd aur dros yr 
ystyllod, ac a wnaeth eu modrwyau 
hwynt o aur, i fyned am y barrau; 
ac a wisgodd y barrau âg aur. 

35 «I Ac efe a wnaeth 4wahanlen o 
sidan glas, a phorphor, ac ysgarlad, 
a llïan main cyfrodedd: â cherubiaid 
0 waith cywraint y gwnaeth efe hi. 

36 Ac efe a wnaeth iddi bedair 
colofn o goed Sittim, ac a'u gwisg- 
odd hwyntâg aur; a'u pennau oedd 
o aur : ac efe a fwriodd iddynt bed- 
air mortais o arian. 

37 4 Ac efe a wnaeth * gaeadlen i 
ddrws y tabernacl o sidan glas, a 
phorphor, ac ysgarlad, a llïan main 
cyfrodedd, o waith edau a nodwydd; 

38 A'i phìm colofn, a'u pennau ; 
ac a oreurodd eu pennau hwynt, 
a'u cylchau, âg aur: ond eu pìm 
mortais oedd o bres. 


PENNOD XXXVIL 

1 Yr arch. 6 Y drugareddfa a'r cerubiaid. 

10 Y bwrdd a'i lestri. 1T Y canhwyllbren, 

a'i lampau, a'i offer. 25 Allor yr arogl- 

darth. 29 Olew yr enneiniad, a'r pêr-arogl- 
darth. 

4 BEZALEEL a wnaeth *yr arch 

o goed Sittim ; o ddau gufydd 

a hanner ei hŷd, a chufydd a han- 

ner ei lled, a chufydd a hanner ei 


huchder. 


2 Ac a'i gwisgodd hi âg aur pur 
o fewn ac oddi allan; ac a wnaeth 
iddi goron o aur o amgylch. 

3 Ac a fwriodd iddi bedair mod- 
rwy o aur ar ei phedair congl: sef 
dwy fodrwy ar ei naill ystlys, a 


dwy fodrwy ar ei hystlys arall. 


| 
Y barrau, a'r wahanlen. 





CRIST 
1491, 





2 Heb. 
plethu, 


8 Heb. dwy 
Jortais, 
dwy/Jorlaâîs 
dan un 
ystyllen. 

c pen, 25. 28. 
a 90, 5, 


dpen,26.31, 


e pen. 26. 36, 


a pen, 20. 10, 





Cyn 
CRIST 
1491. 





bpen.,25.17. 


2 Neu, o'r 
n 


c pen, 25. 23. 


Y drugareddfa a'r cerwiaid.. ENODUS, 


4 Efe a wnaeth hefyd drosolion o 
goed Sittim, ac a'u gwisgodd hwynt 
âg aur. 

5 Ac a osododd y trosolion trwy 
y modrwyau ar ystlysau yr arch, i 
ddwyn yr arch. 

6 $ Ac efe a wnaeth y ? drugar- 
eddfa o aur coeth; o ddau gufydd 
a hanner ei hŷd, a chufydd a han- 
ner ei lled. 

7 Ac efe a wnaeth ddau gerub 
aur: o un dryll cyfan y gwnaeth 
efe hwynt, ar ddau ben y drugar- 
eddfa ; 

8 Un cerub *ar y pen o'r tu yma, 
a cherub arall ar y pen o'r tu arall: 
o'r drugareddfa y gwnaeth efe y 
cerubiaid, ar ei dau ben hi. 

9 A'r cerubiaid oeddynt, gan ledu 
esgyll tu ag i fynu, a'u hesgyll 
yn gorchuddio y drugareddfa, a'u 
hwynebau bob un at eu gilydd: 
wynebau y cerubiaid oedd tu ag 
at y drugareddfa. 

10 1 Ac efe a wnaeth “fwrdd o 
goed Sittim: dau gufydd ei hŷd, 
a chufydd ei led, a chufydd a han- 
ner ei uchder. 

ll Ac a osododd aur pur drosto, 
ac a wnaeth iddo goron o aur o 
amgylch. 

12 Gwnaeth hefyd iddo gyiìch o 


jamgylch o led llaw; ac a wnaeth 


goron o aur ar ei gylch o amgylch. 

13 Ac efe a fwriodd iddo bedair 
modrwy o aur; ac a roddodd y 
modrwyau wrth ei bedair congl, y 
rhai oedd yn ei bedwar troed. 

l4 Ar gyfer y cylch yr oedd y 
modrwyau, yn lle i'r trosolion ì 
ddwyn y bwrdd. 

15 Ac efe a wnaeth drosolion o 
goed Sittim, ac a'u gwisgodd hwynt 
âg aur I ddwyn y bwrdd. 

16 Efe a wnaeth hefyd y llestri 


âpen.25.22. | fyddai ar y bwrdd, ei 4 ddysglau 


9 Nou, 
dywallt. 
e pen, 25,31. 


ef, a'i lwyau, a'i phïolau, a'i gaead- 
au i “gau â hwynt, o aur pur. 

17 4 Ac efe a wnaeth * ganhwyll- 
bren o aur coeth; o un dryll cyfan 
y gwnaeth efe y canhwyllbren, ei 
baladr, ei geingciau, ei bedyll, ei 
gnapiau, a'i flodau, oedd o'r un. 

18 A chwech o geingciau yn myned 
ailan o'i ystlysau: tair caingc o'r 
canhwyllbren o un ystlys, a thair 
caingce o'r canhwyllbren o'r ystlys 
arall. 

19 Tair padell ar waith almonau, 
cnap a blodeuyn oedd ar un gaingc; 
a thair padell o waith almonau, cnap 


97 


XAXVIII 








a blodeuyn ar gaingc arall: yr un 
modd y» oedd ar y chwe chaingc, 
y rhai oedd yn dyfod allan o'r can- 
hwyllbren. 

20 Ac ar y canhwyllbren yr ocdd 
pedair padell o waith almonau, ei 
gnapiau a'i flodau. 

21 A chnap dan ddwy gaingc o 
hono, a chnap dan ddwy gaingc o 
hono, a chnap dan ddwy gaingc o 
hono; yn ol y chwe chaingc oedd 
yn dyfod allan o hono. 

22 Eu cnapiau a'u ceingciau oedd 
orun: y cwbl o hono ydoedd un 
dryll cyfan o aur coeth. 

93 Ac efe a wnaeth ei saith lamp 
ef, a'i efeiliau, a'i gafnau, o aur pur. 

24 O dalent o aur coeth y gwnaeth 
efe ef, a'i holl lestri. 

95 Y fGwnaeth hefyd allor yr 


arogl-darth o goed Sittim: o gu-| 


fydd ei hŷd, a chufydd ei lled, yn 
bedairongl: ac o ddau gufydd ei 
huchder: ei chyrn oedd o'r un. 

26 Ac efe a'i gwisgodd hi âg aur 
coeth, ei chaead, a'i hystlysau o am- 
gylch, a'i chyrn ; ac efe a wnaeth 
iddi goron o aur o amgylch. 

97 Ac efe a wnaeth iddi ddwy fod- 
rwy o aur wrth ei dwy gongl, ar ei 
dau ystlys, oddi tan ei choron, i fyn- 
ed am drosolion i'w dwyn arnynt. 

28 Ac eíe a wnaeth drosolion o 
goed Sittim; ac a'u gwisgodd hwynt 
âg aur. 

29 íf Ac efe a wnaeth € olew yr en- 
neiniad sanctaidd, a'r arogl-darth 
llysieuog pur, o waith yr apothecari. 

PENNOD XXXVIII. 
1 Allor y poeth-ofrwm. 8 Y noe bres. 9 Y 
cynteddfa. 21 Cyfrif o oj rymmau y Uobl. 

C efe *a wnaeth allor y poeth- 

offrwm o goed Sittim: o bum 

cufydd ei hŷd, a phìîm cufydd ei 

lled, yn bedairongl; ac yn dri chu- 
fydd ei huchder. 

2 Gwnaeth hefyd ei chym hi ar ei 
phedair congl: ei chyrn.hi oedd or 
un; ac efe a'i gwisgodd hi â phres. 

3 Efe a wnaeth hefyd holl lestri 
yr allor, y crochanau, a'r rhawiau, 
a'r cawgiau, a'r cigweiniau, a'r ped- 
yll tân: ei holl lestri hi a wnaeth 
efe o bres. 

4 Ac efe a wnaeth i'r allor alch 
bres, ar waith rhwyd, dan ei chwm- 
pas oddi tanodd hyd ei hanner hi. 

5 Ac efe a fwriodd bedair modrwy 
i bedwar cwrr yr alch bres, i fyned 
am drosolion. 

6 Ac efe a wnaeth drosolion o 











Allor y poeth-offrwm. 





f pen. 30, 1, 


Y 


a pen. 27.1. 


Y noe bres a'r cynteddfa. 


Cyn 
CRIST 
1491. 





b pen.20. 18. 


€ pen, 27. 9, 


d pen.27.19. 


goed Sittim; ac a'u gwisgodd hwynt 
â phres. 

7 Ac efe a dynnodd y trosolion 
trwy y modrwyau ar ystlysau yr 
allor, iw dwyn hi arnynt: yn gau 
y gwnaeth efe hi âg ystyllod. 

8 4 Ac efe a wnaeth Pnoe bres, a'i 
throed o bres, o ddrychau gwrag- 
edd, y rhai a ymgasglent 4n funtet- 
oedd at ddrws pabell y cyfarfod. 

9 4 Ac efe a wnaeth “y cynteddfa: 
ar yr ystlys dehau, tu ar dehau, 
llenni y cynteddfa oedd o lïan main 
cyfrodedd, o gân cufydd: 

10 A'u hugain colofn, ac â'u hugain 
mortais, o bres: a phennau y colofn- 
au a'u cylchau, o arian 47 oeddynt. 

ll Ac ar du y gogledd, y Menm4 
oedd gŵn cufydd; eu hugain colofn, 
a'u hugain mortais, o bres: a phen- 
nau y colofnau a'u cylchau o arian. 

12 Ac o du y gorllewin, llenni o 
ddeg cufydd a deugain: eu deg col- 
ofn, a'u deg mortais, a phennau y 
colofnau, a'u cylchau, o arian. 

13 Ac i du y dwyrain tu a'r dwyr- 
ain yr oedd lenni o ddeg cufydd 
a deugain. 

l4 Llenni o bymtheg cufydd a 
wnaeth efe o'r naut du i'r porth; 
eu tair colofn, a'u tair mortais. 

15 Ac cfe a wnaeth ar yr ail ystlys, 
o ddeutu drws porth y cynteddfa, 
lenni o bymtheg cufydd; eu tair 
colofn, a'u tair mortais. 

16 Holl lenni y cynteddfa o am- 
gylch 4 wnaeth cfe o lïan main 
cyfrodedd. 

17 A morteisiau y colofnau, oedd o 
bres; pennau y colofnau, a'u cylch- 
au, o arian; a gwìsg eu pennau, o 
arian; a holl golofnau y cynteddfa 
oedd wedi eu cylchu âg arian. 

18 A chaeadlen drws y cynteddfa 
ydoedd waith edau a nodwydd o 
sidan glas, a phorphor, ac ysgarlad, 
a llïan main cyfrodedd; ac yn ugain 
cufydd o hŷd, a'i huchder o'i lled 
yn bìîm cufydd, ar gyfer llenni y 
cynteddfa. 


19 Eu pedair colofn hefyd, a'u. 


pedair mortais, oedd o bres; au 
pennau o arian; gwisg eu pennau 
hefyd a'u cylchau oedd arian. 

20 A holl “hoelion y tabernacl, 
ar cynteddfa oddi amgylch, oedd 
Dres. 

21 T Dyma gyfrif perthynasau y 
tabernacl, sef tabernacl y dystiol- 
aeth, y rhai a gyfrifwyd wrth or- 
chymyn Moses, 4 wasanaeth y Lef- 


98 


EXODUS, XXXIX. 


iaid, trwy law Ithamar, mab Aaron 
yr offeiriad. 

22 A Bezaleel, mab Uri, mab Hur, 
o lwyth Judah, a wnaeth yr hyn oll 
a orchymynodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses. 

23 A chyd âg ef yr ydoedd Aholïab, 
mab Achisamach, o lwyth Dan; saer 
cywraint, a gwnïedydd mewn sidan 
glas, ac mewn porphor, ac mewn ys- 
garlad, ac mewn llïan main. 

24 Yr holl aur a weithiwyd yn y 
gwaith, sef yn holl waith y cyssegr, 
sef aur yr offrwm, ydoedd naw tal- 
ent ar hugain, a saith gân sicl a deg 
ar hugain, yn ol *sicl y cyssegr. 

25 Ac arian y rhai a gyfrifwyd or 
gynnulleidfa, oedd gŵn talent, a mil 
a saith gant a phymtheg sicl a thri 
ugain, yn ol sicl y cyssegr. 

26 'Becah am bob pen; sef hanner 
sicl, yn ol sicl y cyssegr, am bob un 
a elai heibio dan rif, o fab ugein- 
mlwydd ac uchod: sef am “chwe 
chân mil a thair mil a phŵm cant 
a deg a deugain. 

27 Ac or cân talent arian y bwr- 
iwyd Pmorteisiau y cyssegr, a mor- 
teisiau y wahanlen ; cân mortais o'r 
cân talent, talent i bob mortais. 

28 Ac o'r mil a saith gant a phym- 
theg sicl a thri ugain, y gwnaeth efe 
bennau y colofnau; ac y gwisgodd 
eu pennau, ac y cylchodd hwynt. 

29 A phres yr offrwm oedd ddeg 
talent a thri ugain, a dwy fil a 
phedwar cant o siclau. 

30 Ac efe a wnaeth o hynny for- 
teisiau drws pabell y cyfarfod, a'r 
allor bres, a'r alch bres yr hon 
oedd iddi, a holl lestri yr allor; 

31 A morteisiau y cynteddfa o 
amgylch, a morteisian porth y cyn- 
teddfa, a holl hoelion y tabernacl, 
a holl hoelion y cynteddfa o am- 


gylch. 

PENNOD XXXIX. 
Gwisgoedd y weinidogaeth, a'r gwìîsgoedd 
sanctaidd, 2 Yr ephod. 8 Y ddwyfronneg. 
22 Mantell yr ephod, 217 Y peisiau, y meiltr, 
a'r gwregys o lian main. 90 Talaith y goron 
sanctaidd. 92 Moses yn golygu y cwbl, ac yn 
eu bendithio, 

U o'r sidan glas, a'r porphor, a'r 
ysgarlad, y gwnaethant wisg- 
oedd gweinidogaeth, i weini yn y 
cyssegr: " gwnaethant y gwisgoedd 
sanctaidd i Aaron; Pfel y gorchy- 
mynasai yr ARGLWYDD wrth Moses. 
2 Ac efe a wnaeth yr ephod o aur, 
sidam glas, a phorphor, ac ysgarlad, 
a llïan main cyfrodedd. 


p— 





Cyfrif yr of rymmau. 


Cyn 
CRIST 
1491, 





e pen.30. 13. 


f pen. 30, 15, 


S$Num.1.46. 


hpen. 26.19, 
21, 25,32. 


apen, 21, 10, 
a 35. 19. 
b pen. 2S. 4. 








Y ddwy/fronneg. 


EXODUS, XXXIX. 





Cyn 
CRIST 
1491, 





€ pen. 28. 9. 


â pen, 28.12, 


2 Neu, rubi. 


3 A gyrrasant yr aur yn ddalen- 
nau teneuon, ac a'i torrasant yn 
edafedd, i weithio yn y sidan glas, ac 
yn y porphor, ac yn yr ysgarlad, ac 
yn y llïan main, yn waith cywraint. 

4 Ysgwyddau a wnaethant iddi 
yn cydio: wrth ei dau gwrr y cyd- 
iwyd hi. 

5 A gwregys cywraint ei ephod ef, 
yr hwn oedd ami, ydoedd o'r un, yn 
un-waith â hi; o aur, sidan glas, a 
phorphor, ac ysgarlad, a llïan main 
cyfrodedd : megis y gorchymynasai 
yr ARGLWYDD wrth Moses. 

6 T “A hwy a weithiasant feini 
onix wedi eu gosod mewn boglynau 
aur, wedi eu naddu â naddiadau sêl, 
âg enwau meibion Israel ynddynt. 

7 A gosododd hwynt ar ysgwydd- 
au yr ephod, yn feini “coffadwriaeth 
i feibion Israel; megis y gorchy- 
mynodd yr ARGLWYDD wrth Moses. 

8 Efe a wnaeth hefyd y ddwy- 
fronneg o waith cywraint, ar waith 
yr ephod; o aur, sidan glas, por- 
phor hefyd, ac ysgarlad, a_llïan 
main cyfrodedd. 

9 Pedairongl ydoedd; yn ddau 
ddyblyg y gwnaethant y ddwyfron- 
neg: o rychwant ei hŷd, a rhych- 
want ei lled, yn ddau ddyblyg. 

10 A gosodasant ynddi bedair rhes 
o feini: rhes o “sardius, tophaz, a 
smaragdus, ydoedd y rhes gyntaf. 

ll A'r ail res oedd, cerbuncl, sa- 
phir, ac adamant. 

12 A'r drydedd res ydoedd, lygur, 
acat, ac amethyst. 

13 A'r bedwaredd res ydoedd, ber- 
yl, onix, aJaspis; wedi eu hamgylchu 
mewn boglynau aur yn eu lleoedd. 

14 A'r meini oedd yn ol enwau 
meibion Israel, yn ddeuddeg, yn ol 
eu henwau hwynt; pob un wrth ei 
enw oeddynt, o naddiadau sêl, yn 
ol y deuddeg llwyth. 

15 A hwy a wnaethant ar y ddwy- 
fronneg gadwynau ar y cyrrau, yn 
blethwaith o aur pur. 

16 A gwnaethant ddau foglyn aur, 
a dwy fodrwy o aur; ac a rodd- 
asant y ddwy fodrwy ar ddau gwrr 
y ddwyfronneg. 

17 A rhoddasant y ddwy gadwyn 
blethedig o aur trwy y ddwy fodrwy 
ar gyrrau y ddwyfronneg. 

18 A deupen y ddwy gadwyn bleth- 
edig a roddasant ynglŷn yn y ddau 
foglyn; ac a'u gosodasant ar ys- 
gwyddau yr ephod, o'r tu blaen. 

19 Gwnaethant hefyd ddwy fodrwy 


O aur, ac au gosodasant ar ddau 
ben y ddwyfronneg, ar yr ymyl sydd 
ar ystlys yr ephod, o'r tu mewn. 

20 A hwy a wnaethant ddwy fod- 
rwy aur, ac a'u gosodasant avr ddau 
ystlys yr ephod, oddi tanodd tu a'i 
thu blaen, ar gyfer ei chydiad, oddi 
ar wregys yr ephod. 

21 Rhwymasant hefyd y ddwyfron- 
neg, erbyn ei modrwyau, wrth fod- 
rwyau yr ephod, â llinyn o sidan 
glas, i fod oddi ar wregys yr ephod, 
fel na ddattodid y ddwyfronneg oddi 
wrth yr ephod; megis y gorchymyn- 
asal yr ARGLWYDD wrth Moses. 

22 4 Ac efe a wnaeth fantell yr 
ephod i gyd o sidan glas, yn wau- 
adwaith. 

23 A thwll y fantell oedd, yn ei 
chanol, fel twll llurig, a gwrym o 
amgylch y twll, rhag ei rhwygo. 

24 A gwnaethant ar odrau y fan- 
tell bomgranadau, o sidan glas, por- 
phor, ac ysgarlad, a llïan cyfrodedd. 


Mantell yr ephod. 


Cyn 


CRIST 


1491. 





25 Gwnaethant hefyd * glych o aur |*pen.28.92.. 


pur, ac a roddasant y clych rhwng 
y pomgranadau, ar odre y fantell, o 
amgylch, ym mysg y pomgranadau, 

26 Cloch a phomgranad, a chloch 
a phomgranad, ar odre y fantell o 
amgylch, i weini 4y24dynt: megis y 
gorchymynasai yr ARGLWYDD wrth 
Moses. 

27 4 A hwy a wnaethant beisiau 
o lïan main, o wauadwaith, i Aaron 
ac i'w feibion. 

28 A meitr o lïan main, a chapiau 


hardd o lïan main, a fllodrau llïan |tpen.28.42.| 


o lïan main cyfrodedd, 

20 A gwregys o lïan main cyfrod- 
edd, ac o sidam glas, porphor, ac 
ysgarlad, o waith edau a nodwydd; 
fel y gorchymynasai yr ARGLWYDD 
wrth Moses. 

30 4 Gwnaethant hefyd dalaith y 
goron sanctaidd o aur pur ; ac a ys- 
grifenasant arni ysgrifen, fel nadd- 


iad sêl: sSSANCTEIDDRWYDD “ren? 26. 


TR ARGLWYDD. 

31 A rhoddasant wrthi linyn o 
sidan glas, i'w dal hi i fynu ar y 
meitr; fel y gorchymynasai yr AR- 
GLWYDD wrth Moses. 

32 4 Felly y gorphenwyd holl 
waith y tabernacl, sef pabell y cyf-| 
arfod: a meibion Israel a wnaethant 
yn ol yr hyn oll a orchymynasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses; felly y 
gwnaethant. 





33 1 Dygasant hefyd y tabernacl 
at Moses, y babell a'i holl ddodrefn, 


| 





| 


| 





99 


Gorchymyn cod y tabernacl. 


Cyn 
CRIST 
1491. 








ei bachau, ei hystyllod, ei barrau, 


a'i cholofnau, a'i morteisiau, 

34 A'r tô o grwyn hyrddod wedi 
eu lliwo yn gochion, a'r tô o grwyn 
daearfoch, a'r llên wahan yr hon 
oedd yn gorchuddio ; 

35 Arch y dystiolaeth, a'i throsol- 
ion, ar drugareddfa ; 

36 Y bwrdd hefyd, a'i holl lestri, 
a'r bara dangos; 

37 Y canhwyllbren pur, a'i lampau, 


| a'r lampau i'w, gosod mewn trefn, el 


apen. 26. 90. 


2 Heb, ei 
drefn ef. 


b pen. 30, 18. 





holl lestri, ac olew i'r goleuni; 

38 A'r allor aur, ac olew yr en- 
neiniad, a'r arogl-darth llysieuog, a 
chaeadlen drws y babell; 

39 Yr allor bres, a'r alch bres yr 
hon oedd iddi, ei throsolion, a'i holl 
lestri; y noe a'i throed; 

40 Llenni y cynteddfa, ei golofnau, 
a'i forteisiau, a chaeadlen porth y 
cynteddfa, ei rhaffau, a'i hoelion, a 
holl ddodrefn gwasanaeth y taber- 
nacl, sef pabell y cyfarfod ; 

41 Gwisgoedd y weinidogaeth i 
weini yn y cyssegr, sanctaidd wisg- 
oedd Aaron yr offeiriad, a gwisg- 
oedd ei feibion ef i offeiriadu. 

42 Yn ol yr hyn oll a orchymyn- 
asai yr ARGLWYDD wrth Moses, 
felly y gwnaeth meibion.Israel yr 
holl waith. 

43 A Moses a edrychodd ar yr holl 
waith; ac wele, hwy a'i gwnaeth- 
ant megis y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD, felly y gwnaethent: a 
Moses a'u bendithiodd hwynt. 


PENNOD XL. 

1 Gorchymyn codi y tabernacl, 9 a'i enneinio ; 
13a sancteiddio Aaron a'i feîbion. 16 Moses 
yn gwneuthur fel y gorchymynasid îddo. ô4 
Cwmmwl yn gorchuddio y babell. 

'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses, gan ddywedyd, 

2 Yn y mis cyntaf, ar y dydd 
cyntaf o'r mis, y cyfodi y tabernacl, 
pabell y cyfarfod. 

3 A gosod yno arch y dystiolaeth ; 
a gorchuddia yr arch â'r wahanlen. 

4*Dwg i mewn hefyd y bwrdd, a 
threfna “ef yn drefnus: dwg i mewn 
hefyd y canhwyllbren, a goleua ei 
lampau ef. 

5 Gosod hefyd allor aur yr arogl- 
darth ger bron arch y dystiolaeth ; 
a gosod gaeadlen drws y tabernacl. 

6 Dod hefyd allor y poeth-offrwm 
o flaen drws tabernacl pabell y 
cyfarfod. 

7 PDod hefyd y noe rhwng pabell y 
cyfarfod a'r allor, a dod ynddi ddwfr. 


100 


EXODUS, XL. 


8 A gosod hefyd y cynteddfa oddi 
amgylch ; a dod gaeadlen a borth 
y cynteddfa. 

9 A chymmer olew yr enneiniad, 
ac “enneinia y tabernacl, ar hyn 
oll sydd ynddo, a chyssegra ef a'i 
holl lestri; a sanctaidd fydd. 

10 Enneinia hefyd allor y poeth- 
offrwm, a'i holl lestri; a'r allor a 
gyssegri: a îhi a fydd yn allor 
sancteiddiolaf. 

ll Enneinia y noe ai throed, a 
sancteiddia hi. 

l2 A dwg Aaron a'i feibion i 
ddrws pabell y cyfarfod, a golch 
hwynt â dwfr. 

13 A gwisg am Aaron y gwisgoedd 
sanctaidd; ac enneinia ef, a sanct- 
eiddia ef, 1 offeiriadu i mi. 

]4 Dwg hefyd ei feibion ef, a 
gwisg hwynt â pheisiau. 

15 Ac enneinia hwynt, megis yr 
enneiniaist eu tad hwynt, ì offeir- 
iadu i mi: felly bydd eu hennein- 
iad iddynt yn offeiriadaeth dragy- 
wyddol, trwy eu cenhedlaethau. 

16 Felly Moses a wnaeth yn ol 
yr hyn oll a orchymynodd yr An- 
GLWYDD iddo; felly y gwnaeth efe. 

17 Felly yn y mis cyntaf o'r ail 
flwyddyn, ar y dydd cyntaf o'r mis, 
*y codwyd y tabernacl. 

18 A Moses a gododd y tabernacl, 
ac a sicrhaodd ei forteisiau, ac a 
osododd i fynu ei ystyllod, ac a 
roddes i mewn ei farrau, ac agod- 
odd ei golofnau ; 

19 Ac a ledodd y babell-lên ar y 
tabernacl, ac a osododd dô y babell- 
lên arni oddi arnodd; fel y gorchy- 
mynasai yr ARGLWYDD wrth Moses. 

20 « Cymmerodd hefyd a rhodd- 
odd fy dystiolaeth yn yr arch, a 
gosododd y trosolion wrth yr arch, 
ac a roddodd y drugareddfa i fynu 
ar yr arch. 

91 Ac efe a ddug yr arch i'r ta- 
bernacl, ac £a osododd y wahanlen 
orchudd, i orchuddio arch y dyst- 
iolaeth ; megis y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses. 

22 Ac efe a roddodd y bwrdd o 
fewn pabell y cyfarfod, ar ystlys y 
tabernacl, o du y gogledd, o'r tu 
allan i'r wahanlen. 

23 Ac efe a drefnodd yn drefnus 
arno ef y bara, ger bron yr AR- 
GLWYDD; fel y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses. 

24 4 Ac efe a osododd y canhwyll- 
bren o fewn pabell y cyfarfod, ar 


» Aron a'i fln. 


S«ncteiddio Aaron a'i feibion. 








c pen, 90. 26. 


d pen. 29.36, 
ôT. 























f pen. 25. 16. 


£pen, 35, 12, 


Trefn y gwahanol 








gyfer y bwrdd, ar ystlys y taber- 
nacl, o du y dehau. 

25 Ac efe a oleuodd y lampau ger 
bron yr ARGLWYDD; fel y gorchy- 
mynasai yr ARGLWYDD wrth Moses. 

26 Y Efe a osododd hefyd yr allor 
aur ym mhabell y cyfarfod, o flaen 
y wahanlen. 

27 Ac a arogl-darthodd arni arogl- 
darth peraidd; megis y gorchymyn- 
asai yr ARGLWYDD wrth Moses. 

29 1 Ac efe a osododd y gaeadlen 
ar ddrws y tabernacl. 

29 Ac efe a osododd allor y poeth- 
offrwm ri ddrws tabernacl pa- 
bell y cyfarfod; ac a offrymmodd 
arni boeth-offrwm a bwyd-offrwm ; 
Pfel y gorchymynasai yr ARGLWYDD 
| wrth Moses. 

30 Efe a osododd y noe hefyd 
rhwng pabell y cyfarfod a'r allor, ac 
e roddodd yno ddwfr i ymolchi. 

31 A Moses, ac Aaron, a'i feibion, a 
olchasant yno eu dwylaw a'u traed. 

32 Pan elent i babell y cyfarfod, a 


TRYDYDD LLYFR MOSES, YR HWN A ELWIR 


LEFITICUS. 


PENNOD I. 
1 Trefn y poelh-offrynmau, 9 o eidionau, 10 o 
ddefaid, neu eifr, 14 ac o adar. 
'R ARGLWYDD a alwodd ar 
Moses, ac a lefarodd wrtho o 
babell y cyfarfod, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, a 
.|dywed wrthynt, *Pan ddygo dyn o 
honoch offrwm i'r ARGLWYDD, o anì- 
fail, sef o'r eidionau, neu o'r praidd, 
yr offrymmwch eich offrwm. 

3 Os poeth-offrwm o eidion fydd 
ei offrwm ef, offrymmed ef yn wr- 
ryw perffeith-gwbl; a dyged ef o'i 
ewyllys ei hun i ddrws pabell y 
cyfarfod, ger bron yr ARGLWYDD. 

4 PA gosoded ei law ar ben y 
poeth-offrwm; ac fe a'i cymmerir ef 
yn gymmeradwy ganddo, i wneuth- 
ur cymmod drosto. 

5 Lladded hefyd yr eidion ger 
bron yr ARGLWYDD ; a dyged meib- 
ion Aaron, yr offeiriaid, y gwaed, a 
thaenellant y gwaed o amgylch ar 
yr allor, yr hon sydd wrth ddrws 
pabcll y cyfarfod. 

G A blinced y poeth-offrwm, a 
thorred ef yn ei ddarnau. 

7 A rhodded meibion Aaron yr 


101 


LEFITICUS, L 





boeth-offrymmau. 





phan nesâent at yr allor, yr ym- 
olchent; 'fel y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses. 

33 Ac efe a gododd y cynteddfa o 
amgylch y tabernacl a'r allor, ac a 
roddodd gaeadlen ar borth y cyn- 
teddfa. Felly y gorphenodd Moses 
y gwaith. 

34 i “Yna cwmmwl a orchuddiodd 
babell y cyfarfod: a gogoniant yr 
ARGLWYDD a lanwodd y tabernacl. | 2€nron.5. 

35 Ac ni allai Moses fyned i ba-| Eu a 
bell y cyfarfod; am fod y cwmmwl | P1>. 
yn aros amni, a gogoniant yr AR- 
GLWYDD yn llenwi y tabernacl. 

36 A phan gyfodai y cwmmwl oddi 
ar y tabernacl, *y cychwynai meib- 
ion Israel i'w holl deithiau. 

37 Ac oni chyfodai y cwmmwl, yna 
ni chychwynent hwy hyd y dydd y 
cyfodai. 

38 Canys !'cwmmwl yr ARGLWYDD 
ydoedd ar y tabernacl y dydd, a thân 
ydoedd arno y nos, y'ngolwg holl dŷ 
Israel, yn eu holl deithiau hwynt. 













Cyn 
CRIST 
1490, 

í pen, 99, 29. 


k Lef. 16. 2. | 
Num,.9,15, 
1 Bren. 8. 


3 yr ym- 
deitluuâ. 


lpen,l3.21. 


offeiriad dân ar yr allor, a gosodant Gr Wr 
goed mewn trefn ar y tân. 1490. 


8 A gosoded meibion Aaron, yr 
offeiriaid, y darnau, y pen, a'r bras- 
der, mewn trefn ar y coed a fydd- 
ant ar y tân sydd ar yr allor. 

9 Ond ei berfedd a'i draed a ylch 
efe mewn dwfr: a'r offeiriad a lysg 
y cwbl ar yr allor, yn boeth-offrwm, 
yn aberth tanllyd, o arogl peraidd 
i'r ARGLWYDD. 

10 1 Ac os o'r praidd, se/ o'r def- 
aid, neu o'r geifr, yr ofrymma efe 
boeth-offrwm; offrymmed ef yn wr- 
ryw perffeith-gwbl. 

ll A lladded ef ger bron yr AR- 
GLWYDD, o du y gogledd i'r allor; a 
thaenelled meibion Aaron, yr offeir- 
iaid, ei waed ef ar yr allor o amgylch. 

12 A thorred ef yn ei ddarnau, gyd 
âl ben ai frasder; a gosoded yr 
offeiriad hwynt ar y coed a fydd- 
ant ar y tân sydd ar yr allor. 

13 Ond golched y perfedd a'r traed 
mewn dwfr: a dyged yr offeiriad y 
cwbl, a llosged ar yr allor. Hwn 
sydd boeth-offrwm, aberth tanllyd, 
o arogl peraidd i'r ARGLWYDD. 

14 1 As os poeth-offrwm o aderyn 


D3 





—— 





Y bwyd-offrwm tanllyd. 


LEFITICUS, II, III. 


Yr aberth hedd. 








2 Neu, 
aflendid, 


| Gen.15.10. 
offeiriad ef ar yr allor, ar y coed a 
fyddant ar y tân. Dyma boeth- 
offrwm, aberth tanllyd, o arogl per- 
aidd i'r ARGLWYDD. 


PENNOD II. 
1 Y bwyd-offrwm tanllyd gyd âg olew ac arogl- 


darth; 4 naiU aî wedî ei bobŵ mewn fwrn, 

5 aî ar radell, 1 aî mewn padell fjrio: 12 

neu o'r Ulaen-ffrwyth yn y dywysen. 19 Halen 

y bwyd-oj rwm. 
p^N offrymmo dyn * fwyd-offrwm 

iT ARGLWYDD, bydded ei 
offrwm ef o beilliaid; a thywallted 
olew arno, a rhodded thus arno. 

2 A dyged ef at feibion Aaron, yr 
offeiriaid: a chymmered efe oddi 
yno lonaid ei law o'i beilliaid, ac 
o'i olew, ynghyd â'i holl thus; a 
llosged yr offeiriad ei goffadwriaeth 
ar yr allor, yn offrwm tanllyd o 
arogl peraidd i'r ARGLWYDD. 

3 A bydded “gweddill y bwyd- 
offrwm i Aaron ac i'w feibion: 
*Num.18.9.| c sancteiddbeth o danllyd offrym- 

| mau yr ARGLWYDD ydyw. 

4 Y Hefyd pan offrymmech fwyd- 
offrwm, wedi ei bobi mewn ffwrn, 
teisen beilliaid groyw, wedi ei chym- 
mysgu trwy olew, neu afrllad croyw 
wedi eu henneinio âg olew, a fydd. 

5 4 Ond os bwyd-offrwm ar rad- 
ell /ydd dy offrwm di, bydded o 
beilliaid wedi eì gymmysgu yn groyw 

| trwy olew. 
| 6 Torr ef yn ddarnau, a thywallt 
arno olew: bwyd-offrwm wv. 

7 Y Ac os bwyd-offrwm padell 
Jydd dy offrwm, gwneler o beilliaid 
trwy olew. 

9 A dwg i'r ARGLWYDD y bwyd- 
offrwm, yr hwn a wneir o'r rhai 
hyn: ac wedi y dyger at yr offeir- 
iaid, dyged yntau ef at yr allor. 

9 A choded yr offeiriad ei 4 goffad- 
wriaeth o'r bwyd-offrwm, a_llosged 
ef ar yr allor; *yn offrwm tanllyd, o 
arogl peraidd i'r ARGLWYDD. 

10 A bydded i Aaron ac i'w feib- 


a pen. 6. 14. 
aô9.lT7. 
Num. 15. 4. 


b pen. 7. 6, 
a.l0. 12, 


d ad. 2. | 
| 


e Eixod, 29, 








102 


ion weddill y bwyd-offrwm: sanct- 
eiddbeth o danllyd offrymmau yr 
ARGLWYDD ydyw. 

ll Na wneler fyn lefeinllyd ddim 


bwyd-offrwm a offrymmoch i'r AR-| 1 


GLWYDD; canys dim surdoes, na 
mêl, ni losgwch yn offrwm tanllyd 
ir ARGLWYDD. 

12  Offrymmwch i'r ARGLWYDD 
offrwm y blaen-ffrwyth; ond na 
*losger hwynt ar yr allor yn arogl 
peraidd, 

13 “Dy holl fwyd-offrwm hefyd a 
hellti di â halen; ac na phalled 
halen cyfammod dy Dpuw o fod ar 
dy fwyd-offrwm: offrymma halen 
ar bob offrwm i (i. 

14 Ac os offrymmi i'r ARGLWYDD 


f Edrych 
Matt. 16. 


Marc 8.15. 
Luc 12.1. 


& Marc 9.49, 


fwyd-offrwm y ffrwythau cyntaf;| 


tywysennau irion wedi eu crasu 
wrth y tân, se/ ŷd a gurir allan o'r 
dywysen lawn, a offrymmi di 
fwyd-offrwm dy ffrwythau cyntaf. 

15 A dod olew arno, a gosod thus 
arno: bwyd-offrwm tv. 

16 A llosged yr offeiriad ei goffad- 
wriaeth ef o'i ŷd wedi ei guro allan, 
ac Oi olew, ynghyd âi holl thus: 
offrwm tanllyd i'r ARGLWYDD y. 


PENNOD III. 


l Yr abeth hedd o eidion, 6 o'r praidd: 
Y naiU aî oen, 12 aâ gafr. 


C os*aberth hedd /ydd ei offrwm 

ef, pan offrymmo efe eidion, 

offrymmed ef ger bron yr ARGLWYDD 

yn ee pa un bynnag 
ai yn wrryw ai yn fenyw. 

o' A >rhodded eì law ar ben ei 
offrwm, a lladded ef wrth ddrws 
pabell y cyfarfod: a thaenelled 
meibion Aaron, yr offeiriaid, y gwaed 
ar yr allor o amgylch. 

3 Ac offrymmed o'r aberth hedd 
aberth tanllyd i'r ARGLWYDD; S6f 
cy weren fol, a'r holl wer a fydd ar 
y perfedd ; 

4 A'r ddwy aren, a'r gwer a fyddo 
arnynt hyd y tenewyn, a'r “rhwyden 
hefyd a fydd oddi ar yr afu, a dŷn 
efe ymaith, ynghyd â'r arennau. 

5 A 1llosged meibion Aaron hynny 
ar yr allor, ynghyd â'r offrwm poeth 
sydd ar y coed a fyddant ar y tân, 
yn aberth tanllyd, o arogl peraidd 
i'r ARGLWYDD. 

6 T Ac os o'r praidd y bydd yr 
hyn a offrymmo efe yn hedd-aberth 
i'r ARGLWYDD, offrymmed ef yn wr- 
ryw neu yn fenyw perffeith-gwbl. 

7 Os oen a offrymma efe yn ei 


apen. 7. ll, 
9..a 22, 
18, 21 


b Exod. 29. 
10. 


c Exod, 29, 
JR 


2 Nen, 
llieingîg, 


â pen, 6. 12. 



















Cyn 
CRIST 
1490. 








Ezec, 44.7. 


a Num. 16. 
22, 


b p€n. 9.2. 


| Aberthau dros bechodau 





offrwm; yna dyged ger bron yr AR- 
GLWYDD. 

8 A gosoded ei law ar ben ei off- 
rwm, a lladded ef o flaen pabell y cyf- 
arfod; a thaenelled meibion Aaron 
eì waed ef ar yr allor oddi amgylch. 

9 Ac offrymmed o'r aberth hedd 
yn aberth tanllyd i'r ARGLWYDD; 
ei weren, a'r gloren i gyd: torred 
hi ymaith wrth asgwrn y cefn, yng- 
hyd â'r weren fol, ar holl wer a 
Jyddo ar y perfedd; 

10 A'r ddwy aren, a'r gwer a fyddo 
arnynt, hyd y tenewyn, a'r rhwyden 
oddi ar yr afu, ynghyd â'r arennau, 
a dŷn efe ymaith. 


ll A llosged yr offeiriad hyn ar: 


yr allor: *bwyd-aberth tanllyd i'r 


; | ARGLWYDD ydyw. 


12 4 Ac os gafr fydd ei offrwm ef ; 
dyged hi ger bron yr ARGLWYDD. 

13 A gosoded ei law ar ei phen, a 
lladded hi o flaen pabell y cyfar- 
fod; a thaenelled meibion Aaron ei 
gwaed hi ar yr allor o amgylch. 

14 Ac offrymmed o hynny ei offrwm 


o aberth tanllyd i'r ARGLWYDD; sef 


y weren fol, a'r holl wer a fyddo 
ar y perfedd ; 

15 A'r ddwy aren, a'r gwer a. fyddo 
arnynt, hyd. y tenewyn, ar rhwyden 
oddi ar yr afu, ynghyd â'r arennau, 
a dŷn efe ymaith. 

16 A llosged yr offeiriad hwynt ar 
yr allor: bwyd-aberth tanllyd o 
arogl peraidd ydyw. íYr holl wer 


. sydd. eiddo yr ARGLWYDD. 


17 Deddf dragywyddol trwy eich 
cenhedlaethau yn eich holl annedd- 
au, 7w: na fwyttaoch ddim gwer, 
na dim 5 gwaed. 


PENNOD IV. 


1 Aberthau dros bechod, 9 a wnelaŵ yr offeŵr- 
iad, 19 neu yr holl gynnulleidfa, 22 neu y 
pennaeth, 21 neu y bobl, mewn anwybod. 


LEFARODD yr ARGLWYDD 
hefyd wrth Moses, gan ddy- 
wedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, gan 
ddywedyd, *Pan becho dyn mewn 
anwybod yn erbyn yr un o orchy- 
mynion yr ARGLWYDD, a gwneuth- 
ur yn erbyn un o honynt y pethau 
ni ddylid eu gwneuthur: 

3 Os offeiriad enneiniog a becha 
yn ol pechod y bobl; offrymmed, 
dros ei bechod a wnaeth, P fustach 
ieuangc perffeith-gwbl, yn aberth 
dros bechod ì'r ARGLWYDD. 

4 A dyged y bustach i ddrws pa- 


| ———-—— 


bell y cyfarfod, ger bron yr AR- 


109 


LEFITICUS, IV. 


a wneler mewn anwybod. 





GLWYDD, a gosoded ei law ar ben 
y bustach, a lladded y bustach ger 
bron yr ARGLWYDD. 

5 A echymmered yr offeiriad en- 
neiniog o waed y bustach, a dyged 
ef i babell y cyfarfod. 

6 A throched yr offeiriad ei fys yn 
y gwaed, a thaenelled o'r gwaed ger 
bron yr ARGLWYDD seithwaith, o 
flaen gwahanlen y cyssegr. 

7 A gosoded yr offeiriad beíh o'r 
gwaed ger bron yr ARGLWYDD ar 
gyrn allor yr arogl-darth peraidd, 
yr hon sydd ym mhabell y cyfar- 
fod; a thywallted “holl waed arall 
y bustach wrth droed allor y poeth- 
offrwm, yr hon sydd wrth ddrws 
pabell y cyfarfod. 

8 A thynned holl wer bustach yr 
aberth dros bechod oddi wrtho; y 
wcren fol, a'r holl wer fyddo ar y 
perfedd ; | 

9 A'r ddwy aren, a'r gwer a fyddo 
arnynt, hyd y tenewyn, ar rhwyden 
oddi ar yr afu, a dŷn efe ymaith, 
ynghyd â'r arennau; 

10 *Megis y tynnodd o fustach yr 
aberth hedd: a llosged yr offeiriad 
hwynt ar allor y poeth-offrwm. 

ll fOnd croen y bustach, a'i holl 
gig, ynghyd â'i ben, a'i draed, a'i 
berfedd, a'i fiswail, 

12 A'r holl fustach hefyd, a ddwg 
efe allan i'r tu allan i'r gwersyll, ì 
le glân, gwrth dywalltfa y lludw; 
ac Pai llysg ar goed yn tân; wrth 
dywalltfa y lludw y llosgir ef. 

13 4 Ac 'os holl gynnulleidfa Is- 
rael a becha mewn anwybod, Ea'r 
peth yn guddiedig o olwg y gyn- 
nulleidfa, a gwneuthur o honynt yn 
erbyn yr un o orchymynion yr AR- 
GLWYDD, ddim o'r hyn ni ddylid eu 
gwneuthur, a myned yn euog: | 

14 Pan wypir y pechod y pechas- 
ant ynddo; yna oíffrymmed y gyn- 
nulleidfa fustach ieuangc dros y 
pechod, a dygant ef o flaen pabell 
y cyfarfod. | 

15 A gosoded henuriaid y gynnull- 
eidfa eu dwylaw ar ben y bustach 
ger bron yr ARGLWYDD, a lladdant 
y bustach ger bron yr ARGLWYDD. 

16 A dyged yr offeiriad enneiniog o 
waed y bustach i babell y cyfarfod. 

l7 A throched yr offeiriad ei fys| 
yn y gwaed, a thaenelled ger bron 
yr ARGLWYDD seithwaith, o flaen y 
wahanlen. 

18 A gosoded o'r gwaed ar gyrn yr 
allor sydd ger bron yr ARGLWYDD, 


Cyn 
CRIS 
1490. 


gr 14, 
Num, 19. â, 

































â pen, ô, 9. 









f Exod, 29, 
14, 
Num. 19, 5, 












E pen. 6. ll. 
bHeb.13.11. 





î Num. 15, 
24. 


k pen. 5. 2 
4 





Aberthaw dros bechodau 


LEFITIOUS, V. 


a wneler mewn anwybod. 





Cyn 
CRIST 
1490. 


lad, 3. 


gwerin. 


] 
m pen, 3. 5. 
n Num.l5. | 
2 
2 Heb, | 
3 o'r j 


open, 2. 11, 
P pen, 4. o. 


g Exod, 29, 
18, 


sef yr hon sydd ym mhabell y cyf- 
arfod; a thywallted yr holl waed 
arall wrth waelod allor y poeth- 
offrwm, yr hon sydd wrth ddrws 
pabell y cyfarfod. 

19 A thynned ei holl wer allan o 
hono, a llosged ar yr allor. 

20 A gwnaed i'r bustach hwn 
megis y gwnaeth 'i fustach y pech- 
aberth; felly gwnaed iddo: ar 
offeiriad a wna gymmod drostynt; 
ac fe a faddeuir iddynt. 

91 A dyged y bustach allan i'r tu 
allan i'r gwersyll, a llosged ef fel y 
llosgodd y bustach cyntaf. Dyma 
aberth dros bechod y gynnulleidfa. 

22 1 Os pecha pennaeth, a gwneuth- 
ur mewn anwybod yn erbyn yr un 
o orchymynion yr ARGLWYDD ei 
DpDuUw, ddim o'r hyn ni ddylid eu 
gwneuthur, a bod yn euog; 

93 Neu os daw i wybod ei fai yr 
hwn a wnaeth: dyged ei offrwm o 
lwdn gafr gwrryw pcrffeith-gwbl. 

24 A gosoded ei law ar ben y 
llwdn, a lladded ef yn y lle yy Meddir 
y poeth-offrwm, ger bron yr AR- 
GLWYDD. Dyma aberth dros bechod. 

25 A chymmered yr offeiriad o 
waed yr aberth dros bechod â'i fys, 
a gosoded ar gyrn allor y poeth- 
offrwm, a thywallted ei waed ef 
wrth waelod allor y poeth-offrwm. 

26 A llosged ei holl wer ar yr 
allor, fel "gwer yr aberth hedd: a 
| gwnaed yr offeiriad gymmod drosto 
am ei bechod ; a maddeuir iddo. 

27 4 Ac "os pecha “neb *o bobl y 
wlad mewn anwybod, gan wneuthur 
yn erbyn yr un o orchymynion yr 
ARGLWYDD, ddim o'r peihau ni ddyl- 
id eu gwneuthur, a bod yn euog; 

28 Neu os ei bechod yr hwn a 
bechodd a ddaw i'w wybodaeth ef: 
yna dyged ei oíffwm o lwdn gafr 
fenyw berffeith-gwbl dros ei bechod 
a bechodd efe. 

29 A gosoded ei law ar ben yr 
aberth dros bechod, a lladded yr 
aberth dros bechod yn y lle y 
lleddir y poeth-offrwm. 

90 A chymmered yr offeiriad o'i 
gwaed hi â'i fys, a rhodded ar gyrn 
allor y poeth-offrwm, a thywallted ei 
holl waed hi, wrth waelod yr allor. 

91 A *thynned ei holl wer hi, Pfel 
y tynnir y gwer oddi ar yr aberth 
hedd; a llosged yr offeiriad ef ar 
yr allor, 4yn arogl peraidd i'r AR- 
GLWYDD: a gwnaed yr offeiriad 
gymmod drosto; a maddeuir iddo, 


32 Ac os dwg efe ei offrwm dros 
bechod o oen, dyged hi yn fenyw 
berffeith-gwbl. 

33 A gosoded ei law ar ben yr 
aberth dros bechod, a lladded hi 
dros bechod yn y lle y lleddir y 
poeth-offrwm. 

34 A chymmered yr offeiriad â'i 
fys o waed yr aberth dros bechod, 
a gosoded ar gyrn allor y poeth- 
offrwm, a thywallted ei holl waed 
hi wrth waelod yr allor. 

35 A thynned ei holl wer hi, fel y 
tynnir gwer oen yr aberth hedd; 
a llosged yr offeiriad hwynt ar yr 
allor, ;fel aberth tanllyd ir AR- 


'GLWYDD: a gwnaed yr offeiriad 


gymmod drosto am ei bechod yr 
hwn a bechodd ; a maddeuir iddo. 


PENNOD V. 


1 Y neb a_bechodd irwy gelu yr hyn a wypo, 2 
trwy gyffwrdd & dîm aflan: 4 neu irwy lw. 
6 Ei ofjrwm dros eî gamwedd, o'r praidd, 7 
o'r adar, ll o beilliaid.. 14 Yr offrwm dros 
gamwedd, mewn cyssegr-ladrad, 11 ac mewn 
pechodau o anwybou. 


S pecha dyn, a chlywed llais 

llw, ac yntau yn dyst, naill ai 
yn gweled ai yn gwybod; oni fynega, 
yna efe a ddwg ei anwiredd. 

2 2Os dyn a gyffwrdd â dim aflan, 
pa un bynnag ai burgyn bwystfil 
aflan, aì burgyn anifail aflan, ai 
burgyn ymlusgiad aflan; er bod y 
peth yn guddiedig oddi wrtho ef, 
aflan ac euog yw efe. 

3 Neu pan gyffyrddo âg aflendid 
dyn, pa aflendid bynnag iddo, yr 
hwn y bydd efe aflan o'i blegid, a'r 
peih yn guddiedig rhagddo; pan 
gaffo wybod, yna euog yw. 

4 Neu os dyn a dwng, gan draethu 
â'r .gwefusau ar “wneuthur drwg, 


neu 4wneuthur da; beth bynnag a| 


draetho dyn trwy lw, a'r peth yn 
guddiedig rhagddo; pan gaflo efe 
wybod, euog yw o un o hyn. 

5 A phan fyddo efe euog o un o 
hyn; yna “cyffesed yr hyn y pech- 
odd ynddo: 

6 A dyged i'r ARGLWYDD ei offrwm 
dros gamwedd am ei bechod yr hwn 
a bechodd; sef benyw or praidd, 
oen neu fŷn gafr, yn aberth dros 
bechod ; a gwnaed yr offeiriad gym- 
mod drosto am ei bechod. 

7 Ond fos ei law ni chyrhaedd 
werth oen; dyged i'r ARGLWYDD, 
am ei gamwedd yr hwn a bechodd, 
ddwy “durtur, neu ddau gyw colom- 
men; y naill yn aberth dros bech- 
od, a'r llall yn boeth-offrwm. 


Cyn 
CRIST | * 
1490, 


r pen, 3. 5. 


apen.ll.24, 
8, 91, 39. 


bpen. l2,a | 
13, a 15. 


Sam, 25. 


2. 
Act. 23, 12. 
d Edrych | 
Marc 6.23. | 


| 


e Num. $. 7. |. 


fpen,12,8, | 
ali. 


Epen, li 








104 





| Aberthau dros 


8 A dyced hwynt at yr offeiriad ; 
ac offrymmed efe yr hwn sydd dros 


——— |bechod yn gyntaf, Pa thorred ei ben 





î Num, 5, 15. 


m pen, 2, 2. 


n pen. 4. 09. 


9 pen, 2, 3. 


Ppen. 22.14, 


| 
t| 


9 Exod, 30, 
TL 


«pen. â. 2. 


cb 


E pen, l. l4. 


'|wrth ei wegil; ond na thorred ef 


ymaith. 

9 A thaenelled o waed yr aberth 
dros bechod ar ystlys yr allor; a 
igwasger y rhan arall o'r gwaed 
wrth waelod yr allor. Dyma aberth 
dros bechod. 

10 A'r ail a wna efe yn offrwm 
poeth, yn ol “y ddefod: a'r off- 
eiriad a wna gymmod drosto am ei 
bechod yr hwn a bechodd; a madd- 
euir iddo. 

ll 4 Ac os ei law ni chyrhaedd 
ddwy durtur, neu ddau gyw col- 
ommen ; yna dyged yr hwn a bech- 
odd ci offrwm o ddegfed ran ephah 
o beilliaid yn aberth dros bechod: 
'na osoded olew ynddo, ac na rodd- 
ed thus arno; canys aberth dros 
bechod yw. 

12 A dyged hynny at yr offeiriad: 
a chymmered yr offeiriad o hono 
lonaid eì law myn goffadwriaeth, a 
llosged ar yr allor, "fel ebyrth tan- 
llyd i'r ARGLWYDD. Dyma aberth 
dros bechod. 

13 A gwnaed yr offeiriad gymmod 
drosto ef am ei bechod a bechodd 
efe yn un o'r rhai hyn; a madd- 
euir iddo: *a bydded i'r offeiriad y 
gweddil:, megis 0/7 bwyd-offrwm. 

14 4 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

15 POs gwna dyn gamwedd, a 
phechu trwy amryfusedd, yn y peth- 
au a gyssegrwyd i'r ARGLWYDD; 
yna dyged i'r ARGLWYDD dros ei 
gamwedd, hwrdd porffeith-gwbl o'r 
praidd, gyd â'th bris di o siclau 
arian, yn ol «sicl y cyssegr, yn 
aberth dros gamwedd. 

16 A thaled am y niwed a wnaeth 


|» y peth cyssegredig, a "rhodded 


eì bummed ran yn ychwaneg atto, 


"ja rhodded ef at yr offeiriad: a 


gwnaed yr offeiriad gymmod drosto 
â hwrdd yr offrwm dros gamwedd ; 
a maddeuir iddo. 

17 TT Ac os pecha “enaid, a gwneuth- 
ur yn erbyn gorchymynion yr AR- 
GLWYDD, ddim o'r hyn ni ddylid eu 
gwneuthur; er na wyddai, etto euog 
fydd, a'i anwiredd a ddwg. 

18 A dyged hwrdd perffeith-gwbl 
o'r praidd, gyd âth bris di, at yr 
offeiriad, yn offrwm dros gamwedd : 
a gwnaed yr offeiriad gymmod 
drosto am ei amryfusedd a gam- 


105 


LEFITICUS, VI. 


gymmerodd efe, ac yntau heb wyb- R 


od; a maddeuir iddo. 

19 Aberth dros gamwedd gw hyn: 
camwedd a wnaeth yn ddïau yn 
erbyn yr ARGLWYDD. 


PENNOD VI. 

l Yr ofjrwm dros gamwedd mewn pechodau 
a wneler trwy wybod. & Cyfraith y poeih- 
offrwm, 14 a'r bwyd-offywm. 19 Yr ofrwm 
wrth gyssegru oj eiriad. 24 Cyfraith y pech- 
ofjrwm. 

A LLEFARODD yr ARGLWYDD 

wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Os pecha dyn, a gwneuthur 
camwedd yn erbyn yr ARGLWYDD, 
a dywedyd celwydd wrth ei gym- 
mydog am yr hyn a rodded atto 
i'w gadw, neu am yr hyn y rhoddes 
efe ei law, neu yn yr hyn trwy 
drawsder a ddygodd efe, neu yn 
yr hyn y twyllodd ei gymmydog ; 

9 Neu os cafodd beth gwedi ei 
golli, a dywedyd celwydd am dano, 
neu dyngu yn anudon; am ddim 
o'r holl bethau a wnelo dyn, gan 
bechu ynddynt: 


4 Yna, am iddo bechu, a bod yn 


euog; bydded iddo roddi yn ei ol y 
trais a dreisiodd efe, neu y peth a 
gafodd trwy dwyll, neu y peth a 
adawyd i gadw gyd âg ef, neu y 
peth wedi ei golli a gafodd efe, 

5 Neu beth bynnag y tyngodd efe 
anudon am dano ; Ptaled hynny er- 
byn ei ben, a chwaneged ei bum- 
med ran atto: *ar y dydd yr off. 
rymmo dros gamwedd, rhodded ef 
i'r neb a'i pïau. 

6 A dyged i'r ARGLWYDD ei offrwm 
dros gamwedd, hwrdd perffeith- 
gwbl o'r praidd, *gzyd â'th bris di, 
yn offrwm dros gamwedd, at yr 
offeiriad. 

7 A gwnaed yr offeiriad gymmod 
drosto ger bron yr ARGLWYDD: â 
maddenir iddo, am ba beth bynnag 
a wnaeth, ì fod yn euog o hono. 

8 Y Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

9 Gorchymyn ì Aaron, ac i'w feib- 
ion, gan ddywedyd, Dyma gyfraith 
y poeth-offrwm: (poeth-ofîrwm te, 
o hcrwydd y llosgi ar yr allor ar 
hyd y nos hyd y bore, a thân yr 
allor a gynneuir arni.) 

10 *Gwisged yr offeiriad hefyd ei 
lïcin-wisg am dano, a gwisged lodr- 
au llïan am ei gnawd, a choded y 
lludw lle yr ysodd y tân y poeth- 
abortli ar yr allor, a gosoded ef 
“ gcr llaw yr allor. 


amryw bechodau. 








b pen. 5, 16, 


2 Heb. yn 
nydd ei 
gamwedd, 





c pen, 5, 15. 


d TZxod. 28, 
40, âl, 43, 


€ pen. ì, 16, 


— 


Cyfraith y bwyd-offrwm. LEFITIOUS, VII. Oyfraith y pech-ofrwm. 


"a 11 A dïosged ei wisgoedd, a gwisg- | raith yr aberth dros bechod. “Yn y| _, Cyn 
dae, |ed ddillad” eraill, abdyfod alien | lle y lleddir y poeth-offrwm, y lleddir | “Ta? 
ryn...» |lludw i'r tu allan i'r gwersyll, 'i | yr aberth dros bechod ger bron yr|.pe.1s, 

le glân. ARGLWYDD: “sancteiddiolaf yw efe. | 5,lle.t 

12 A chynneuer y tân sydd ar yr | _ 267 Yr offeiriad a'i hoffrymmo dros | z pen.21.22. 
allor arni; na ddiffodded: ond llosg- | bechod, a'i bwytty: yn y lle sanct- 3u7!5* 
ed yr offeiriad goed arni bob bore; | aidd y bwyttêir ef, ynghynteddfa 
a threfned y poeth-offrwm arni, a | pabell y cyfarfod. 

spen.3.3, | llosged £ wer yr aberth hedd arni. 27 Beth bynnag a gyffyrddo âi 
a 13 Cynneuer y tân bob amser ar | gig ef, a fydd sanctaidd: a phan 
yr allor ; na ddiffodded. daeneller o'i waed ef ar ddilledyn, 
hpen.21, | l4 Dyma hefyd gyfraith y bwyd- golch yn y lle sanctaidd yr hyn y 
"“^^|offrwm. Dyged meibion Aaron ef ger | taenellodd y gwaed arno. 
bron yr ARGLWYDD, o flaen yrallor: | 28 A “thorrer y llestr pridd y berw- |*r*»-1!.5 

15 A choded o hono yn ei law o | er ef ynddo: ond os mewn llestr 
beilliaid y bwyd-offrwm, ac o'i olew, | pres y berwir ef, ysgwrier a golcher 
a'r holl thus yr hwn fydd ar y | ef mewn dwfr. 

ipen.2.2,9.| bwyd-offrwm; a llosged ei 'gzoffad- | 29 Bwyttâed pob gwrryw ym mysg 
wriaeth ef ar yr allor, yn arogl per- | yr offeiriaid ef: sancteiddiolaf yw 
aidd i'r ARGLWYDD. efe. 
kpen.2.& | 16 EA'r gweddill o hono a fwytty | _ 30 *Ac na fwyttâer un offrwm dros |*pen.&7, 
Aaron a'i feibion: yn groyw y bwyt- | bechod, yr hwn y dyger o'i waed ì| ?La 162r. 
ipen. 10.12. |têir ef: 'yn ylle sanctaidd o fewn | babell y cyfarfod, i wneuthur cym-| "^^ 
cynteddfa pabell y cyfarfod y bwyt- | mod yn y Ìle sanctaidd; ond llosger 
tânt o wd ì i” mewn tân. ; 
l7 Na phober ef trwy lefain. 
m Nnm.18. | m Rhoddais ef yn rhan tddynt o'm WN PENN wb VII. M Fu 
»pen,2.3. |haberthau tanllyd: "peth sanct- au br tn wi y y 

on : ? ; pa un bynnag fo aì aberth 
eiddiolaf 4w hyn, megis yr aberth dïolch, 16 a4 adduned, aî rhodd o wirfodd. 
dros bechod, ar aberth dros gam- | 22 Gwahardd y brasder, 26 a'r gwaed. 28 
wedd. Rhan yr offeiriad o'r aberthau hedd. 

18 Pob gwrryw o blant Aaron a iL) MA hefyd gyfraith yr offrwm |* ren.5,a 6. 
fwyttânt hyn: deddf dragywyddol dros gamwedd: Psancteiddiol- | pen-21.22 
fydd yn eich cenhedlaethau am | af yw. 
aberthau tanllyd yr ARGLWYDD: | 2*Yn yman lle y lladdant y poeth- |*pen. 1. 

|*£xxi.22. |pob un a gyffyrddo â hwynt, fydd | offrwm, y lladdant yr aberth dros | 2 





yn DU ID — NE y $ __ AJ— —— —_ ———— | ———_ 


pen.22.4, | Sanctaidd. gamwedd; a'i waed a daenella efe 
â: 19 9 A llefarodd yr ARGLWYDD | ar yr allor o amgylch. 
wrth Moses, gan ddywedyd, 3 A'i “holl wer a offrymma efe o j* Exod. 2. 


|F Exod. 2.| 20?PDyma offrwm Aaron a'i feib- | hono; y gloren hefyd, a'r weren fol. | pen. ab 
ion, yr hwn a offrymmant i'r AR- | 4 A'r ddwy aren, ar gwer fyddo MA 
GLWYDD, ar y dydd yr enneinier ef. | arnynt, hyd y tenewyn, a'r rhwyden 
“Exzoi.16 | Degfed ran “ephah o beilliaid yn | oddi ar yr afu, ynghyd â'r arennau, 
fwyd-offrwm gwastadol, ei hanner | a dŷn efe ymaith. 
y bore, a'i hanner brydnawn. 5 A llosged yr offeiriad hwynt ar 
21 Gwneler ef trwy olew mewn | yr allor, yn aberth tanllyd i'r AR- 
padell: yna y dygi ef ìmewn wedi | GLWYDD: aberth dros gamwedd yw. 
ei grasu; ac offrymma ddarnau y | 6 *Pob gwrryw ym mysg yr offeir- | «Num. 15. 
bwyd-offrwm wedi ei grasu, yn arogl | iaid a'i bwytty: yn y lle sanctaidd| 
peraidd i'r ARGLWYDD. y bwyttêir ef: sancteiddiolaf nv. 
r'pen.&.&. | 92 A'r offeiriad o'i feibion ef, "yr | 7 Fel y mae yr aberth dros bechod, 
hwn a enneinir yn ei le ef, gwnaed | felly y bydd *yr aberth dros gam- |rpen.6.26. 
hyn, fwy ddeddf dragywyddol: | wedd; un gyfraith sydd iddynt: yr 
'Bwd.29. |*llosger y cwbl ir ARGLWYDD. offeiriad, yr hwn a wna gymmod âg 
23 A phob bwyd-offrwm dros yr | ef, a'i pïau. 
offeiriad a fydd wedi ei losgi oll: | 8 A'r offeiriad a offrymmo boeth- 


na fwyttâer ef. offrwm neb, yr offeiriad a gaiff iddo 
24 '| Llefarodd yr ARGLWYDD hef- | ei hun groen y poeth-offrwm a off- 
yd wrth Moses, gan ddywedyd, rymmodd efe. 


25 Llefara wrth Aaron ac wrth ei| 9 A “phob bwyd-offrwm a graser j*pen2 9, 
'ren.4.2. | feibion, gan ddywedyd, * Dyma gyf- | mewn ffwrn, a'r hyn oll a wneler | Num.1&9. 


104 


Cyfraith yr aberthau hedd, 


1490. 





h 
a 


pen. 3. l. 
22, 18, 


i pen.19.7, 8, 


“| hedd 


mewn padell, neu ar radell, fydd 
eiddo yr offeiriad a'i hoffrymmo. 

10 A phob bwyd-offrwm wedi ei 
gymmysgu trwy olew, neu yn sych, 
afydd i holl feibion Aaron, bob un 
fel eu gilydd. 

11 *D)yma hefyd gyfraith yr ebyrth 
a offrymma efe i'r ARGLWYDD. 

12 Os yn lle dïolch yr offrymma 
efe hyn; offrymmed gyd â'r aberth 
dïolch deisennau croyw, wedi eu 
cymmysgu trwy olew; ac afrllad 
croyw, wedi eu hiro âg olew; a 
pheilliaid wedi ei grasu yn deisen- 
nau, wedi eu cymmysgu âg olew. 

13 Heb law y teisennau, offrym- 
med fara lefeinllyd, yn ei offrwm, 
gyd â'i hedd-aberth o ddïolch. 

14 Ac offrymmed o hyn un dorth 
o'r holl offrwm, yn offrwm dyrch- 
afael ir ARGLWYDD; a bydded 
hwnnw eiddo yr offeiriad a daen- 
ello waed yr ebyrth hedd. 

15 A chig ei hedd-aberth o ddïolch 
a fwyttêir y dydd yr offrymmir ef: 
na adawer dêm o hono hyd y bore. 

16 Ond ios adduned, neu offrwm 
gwirfodd, fydd aberth ei offrwm ef; 
y dydd yr offrymmo efe ei aberth, 
bwyttâer ef: a thrannoeth bwyttâer 
yr hyn fyddo yn weddill o hono. 

17 Ond yr hyn a fyddo o gig yr 
aberth yn weddill y trydydd dydd, 
llosger yn tân. 

18 Ac os bwyttêir dim o gig offrwm 
ei ebyrth hedd ef o fewn y trydydd 
dydd, ni byddir boddlawn i'r hwn 
ai hoffrymmo ef, ac nis cyfrifir 
iddo, ffieiddbeth fydd: ar dyn a 
fwytty o hono, a ddwg ei anwiredd. 

19 A'r cig a gyffyrddo â dim aflan, 
ni fwyttêir ; mewn tân y llosgir ef: 
ar cig arall, pob glân a fwytty o 
hono. 

20 A'r dyn a fwyttao gig yr hedd- 
aberth, yr hwn a berthyn ïr AR- 


x pen. 15.3.| GLWYDD, “ai aflendid arno ; ! torrir 
IGen.lT.4.| ymaith y dyn hwnnw o fysg ei bobl. 


m pen. l2 
al3,a 15. 


21 Ac os dyn a gyffwrdd â dim 
aflan, sef âg “aflendid dyn, neu âg 
anifail "aflan, neu âg un ffieidd- 
beth aflan, a bwytta o gig yr hedd- 
aberth, yr hwn a berthyn ir AR- 
GLWYDD; yna y torrir ymaith y 
dyn hwnnw o fysg ei bobl. 

22  Llefarodd yr ARGLWYDD 
hefyd wrth Moses, gan ddywedyd, 

23 Llefara wrth feibion Israel, 


c pn. 3.17. | gan ddywedyd, *Na fwyttêwch ddim 


gwer eidion, neu ddafad, neu afr. 
24 Etto gwer burgyn, neu wer 


107 


LEFITICUS, VII. 


ysglyfaeth, a ellir ei weithio mewn 
pob gwaith; ond gan fwytta na 
fwyttêwch ef. 

25 O herwydd pwy bynnag a fwyt- 
tao wer yr anifail, o'r hwn yr offrym- 
mir aberth tanllyd ir ARGLWYDD; 
torrir ymaith yr enaid ai bwyttao 
o fysg ei bobl. 

26 PNa fwyttêwch chwaith ddim 
gwaed o fewn eich cyfanneddau, o'r 
eiddo aderyn, nac o'r eiddo anifail. 

27 Pob enaid a fwyttao ddim 
gwaed, torrir ymaith yr enaid 
hwnnw o fysg ei bobl. 

28 1 A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

29 Llefara wrth feibion Israel, 
gan ddywedyd, Y neb a offrymmo 
ei aberth hedd i'r ARGLWYDD, 
dyged ei rodd o'i aberth hedd i'r 
ARGLWYDD. 

30 1Ei ddwylaw a ddygant ebyrth 
tanllyd yr ARGLWYDD; y gwer 
ynghyd â'r barwyden a ddwg efe; 
ry barwyden fydd i'w chyhwfanu, 
yn offrwm cyhwfan ger bron yr AR- 
GLWYDD. 

31 A llosged yr offeiriad y gwer 
ar yr allor: a bydded y barwyden 
i Aaron ac i'w feibion. 

32 Rhoddwch hefyd y balfais 
ddehau yn offrwm dyrchafael i'r 
offeiriad, o'ch ebyrth hedd. 

33 Yr hwn o feibion Aaron a 
offrymmo waed yr ebyrth hedd, a'r 
gwer; bydded iddo ef yr ysgwydd- 
og ddehau yn rhan. 

34 O herwydd *parwyden y cy- 
hwfan, ac ysgwyddog y dyrchafael, 
a gymmerais i gan feibion Israel 
o'u hebyrth hedd, ac a'u rhoddais 
hwynt ìi Aaron yr offeiriad, ac i'w 
feibion, trwy ddeddf dragywyddol 
oddi wrth feibion Israel. 

35 Hyn yw rhan enneiniad 
Aaron, ac enneiniad ei feibion, o 
ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, yn y 
dydd y nesaodd efe hwynt i offeir- 
iadu i'r ARGLWYDD ; 

36 Yr hwn a orchymynodd yr AR- 
GLWYDD ei roddi iddynt, *y dydd 
yr enneiniodd efe hwynt allan o 
feibion Israel, 4rwy ddeddf dragy- 
wyddol, trwy eu cenhedlaethau. 

37 Dyma gyfraith y poeth-offrwm, 
y bwyd-offrwm, a'r aberth dros bech- 
od, a'r aberth dros gamwedd, a'r 
cyssegriadau, a'r aberth hedd ; 

38 Yr hon a orchymynodd yr AR- 
GLWYDD wrth Moses ym mynydd 
Sinai, yn y dydd y gorchymynodd 


rn Gyu nn am rm yT 


a rhan yr offeiriaid o honynt. 





Cyn 
CHEST 
149, 


P Gen. 9. â. 
pen. 3. 17, 
a lT7,14, 


8 nen. 5. 3, 
4, 9, 14. 


r Exod. 29, 
24,27. 


s lŷxod, 29, 
z 


sen. 10. 14, 
um, 18. 


18. 
Deut, 18, 9. 


t Exod, 40. 
13, 15. 
Uc 8. 12, 








Ofrymmau wrth gyssegru 


Cyn 
CRIST 
1490. 


a Exod, 29, 
| b Exod. 28. 
WA 


| € Exod. 20. 
A. 


d Exod, 29, 
4. 


e Exod. 28, 
4. 





i f Kxod, 28. 








í Exod, 2n, 
7. a a, 20, 
5 laa. 2. 


E Exod. 29, 
8. 


2 Heb, 
rwymodd, 


1 Exod, 29, 
Mn 


o —————— 


efe i feibion Israel offrymmu eu 
hoffrymmau i'r ARGLWYDD, yn an- 
ialwch Sinai, 


PENNOD VIII. 


1 Moses yn cyssegru Aaron a'i feibion. 14 Eu 
haberth dros bechod, 1S Eu poelh-oj rwm. 
22 Hwrdd y cyssegriadau, ôl Y ll a'r 
amser y cyssegrid hwynt. 

LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 .Cymmer Aaron a'i feibion gyd 
âg ef, ar Pgwisgoedd, ac “olew yr 
enneiniad, a bustach yr aberth dros 
bechod, a dau hwrdd, a chawell y 
bara croyw : 

3 A chasgl yr holl gynnulleidfa 
ynghyd i ddrws pabell y cyfarfod. 

4 A gwnaeth Moses fel y gorchy- 
mynodd yr ARGLWYDD Iddo: a 
chasglwyd y gynnulleidfa i ddrws 
pabell y cyfarfod. 

5 A dywedodd Moses wrth y gyn- 
nulleidfa, “Dyma y peth a orchymyn- 
odd yr ARGLWYDD ei wneuthur. 

6 A Moses a ddug Aaron a'i feib- 
ion, ac a'u golchodd hwynt â dwfr. 

7 Ac efe a roddes am dano ef *y 
bais, ac a'i gwregysodd ef â'r gwreg- 
ys, ac a wisgodd y fantell am dano, 
ac a roddes yr ephod am dano, ac 
ai gwregysodd â gwregys cywraint 
yr ephod, ac a'i cauodâ am dano ef. 

8 Ac efe a osododd y ddwyfron- 
neg arno, ac a roddes yr Urim a'r 
Thummim yn y ddwyfronneg. 

9 Ac efe a osododd y meitr ar ei 
ben ef; ac a osododd ar y meitr, 
ar ei dalcen ef, y dalaith aur, y 
goron sanctaidd ; fel y “£gorchymyn- 
asai yr ARGLWYDD i Moses. 

10 "A Moses a gymmerodd olew 
yr enneiniad, ac a enneiniodd y 
tabernacl, a'r hyn oll oedd ynddo; 
ac a'u cyssegrodd hwynt, 

ll Ac a daenellodd o hono ar yr 
allor saith waith, ac a enneiniodd 
yr allor a'i holl lestrì, ar noe hefyd 
a'i throed, i'w cyssegru. 

12 Ac efe 'a dywalltodd o olew yr 
enneiniad ar ben Aaron, ac a'i hen- 
neiniodd ef, i'w gyssegru. 

13 EA Moses a ddug feibion Aaron, 
ac a wisgodd beisiau am danynt, a 
gwregysodd hwynt â gwregysau, ac 
a “osododd gapiau am eu pennau; 
fel y gorchymynasai yr ARGLWYDD 
wrth Moses. 

14 !Ac efe a ddug fustach yr 
aberth dros bechod: ac Aaron ai 
feibion a roddasant eu dwylaw ar 
ben bustach yr aberth dros bechod; 


108 


LEFITIOUS, VIII 


15 Ac efe aê lladdodd: a Moses 
a gymmerth y gwaed, ac a'i rhodd- 
es ar gyrn yr allor o amgylch â'i 
fys, ac Ta burodd yr allor; ac a 
dywalltodd y gwaed wrth waelod yr 
allor, ac a'i cyssegrodd hi, ì wneuth- 
ur cymmod arni. 

16 Efe a gymmerodd hefyd yr holl 
wer oedd ar y perfedd, a'r rhwyd- 
en oddi ar yr afu, a'r ddwy aren 
au gwer; a Moses a'4 llosgodd ar 
yr allor. 

l7 A'r bustach, a'i groen, a'i gig, 
ai fiswail, a losgodd efe mewn tân 
o'r tu allan i'r gwersyll: fel "y gor- 
chymynasai yr ARGLWYDD wrth 
Moses. 


18 4 9Ac efe a. ddug hwrdd y poeth- |*; 


oflrwm: ac Aaron a'i feibion a osod- 
asant eu dwylaw ar ben yr hwrdd: 

19 Ac efe aì lladdodd; a Moses 
a daenellodd y gwaed ar yr allor o 
amgylch. 

20 Ac efe a dorrodd yr hwrdd yn 
eì ddarnau; a llosgodd Moses y 
pen, y darnau, a'r gwer. 

21 Ond y perfedd a'r traed a 
olchodd efe mewn dwfr; a llosg- 
odd Moses yr hwrdd oll ar yr ailor. 
Poeth-offrwm gyw hwn, i fod yn 
arogl peraidd ac yn aberth tanllyd 
ir ARGLWYDD; fel Py gorchymyn- 
odd yr ARGLWYDD i Moses. 

22 4 Ac “efe a ddug yr ail hwrdd, 
sef hwrdd y cyssegriad: ac Aaron 
ai feibion a osodasant eu dwylaw 
ar ben yr hwrdd. 

23 Ac efe a'i lladdodd; a Moses a 
gymmerodd o'i waed, ac ai rhodd- 
es ar gwrr isaf clust ddehau Aaron, 
ac ar fawd ci law ddehau, ac ar 
fawd ei droed dehau. 

24 Ac efe a ddug feibion Aaron: 
a Moses a.roes or gwaed ar gwrr 
isaf eu clust ddehau, ac ar fawd eu 
llaw ddehau, ac ar fawd eu troed 
dehau; a thaenellodd Moses y 
gwaed ar yr allor oddi amgylch. 

25 Ac efe a gymmerodd hefyd y 
gwer, a'r gloren, a'r holl wer oedd 
ar y perfedd, a'r rhwyden oddi ar 
yr afu, ar ddwy aren a'u brasder, 
a'r ysgwyddog ddehau. 

26 A. chymmerodd o gawell y bara 
croyw, yr hwn oedd ger bron yr 
ARGLWYDD, un deisen groyw, ac 
un deisen o fara olewedig, ac un 
afrlladen; ac au gosododd ar y 
gwer, ac ar yr ysgwyddog ddehau : 

27 Ac a roddes y cwbl 'ar ddwylaw 
Aaron, ac ar ddwylaw ei feibion, ac 


Aaron a't feibion. | 


Cyn | 
CRIST 
90. 








m Exod, 29, 
36. 

| 

| 

| 


PE 29. 
pen. 4, 11, 


o Exod. 29, 
5. 

P Exod, 29. 
18. 


ag Exod, 29. 
19. 


t Exod, 29, 
, &C, 





Cyn 
CRIST 
1490. 


s Exod, 29. 
a (j 


$ Exod. 29. 
21.a 30. 90. 





u Exod, 29, 
| al. 


x Exod. 29, 
30, 33, 


a'u cyhwfanodd hwynt yn offrwm 
cyhwfan ger bron yr ARGLWYDD. 

28 A Moses a'u cymmerth oddi ar 
eu dwylaw hwynt, ac a'u llosgodd ar 
yr allor, ar yr offrwm poeth. Dyma 
gyssegriadau o arogl peraidd: dyma 
aberth tanllyd i'r ARGLWYDD. 

29 Cymmerodd Moses y barwyden 
hefyd, ac a'i cyhwfanodd yn offrwm 
cyhwfan ger bron yr ARGLWYDD: 
“rhan Moses o hwrdd y cyssegriad 
oedd hi; fel y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses. 

30 A *chymmerodd Moses o olew 
yr enneiniad, ac o'r gwaed oedd ar 
yr allor, ac aii taenellodd ar Aaron, 
ar eì wisgoedd, ar ei feibion hefyd, 
ac ar wisgoedd ei feibion ynghyd 
âg ef: ac efe a gyssegrodd Aaron, 
al wisgoedd, a'i feibion hefyd, a 
gwisgoedd eì feibion ynghyd âg ef. 

31 A dywedodd Moses wrth 
Aaron, ac wrth ei feibion, " Berwch 
y cig wrtA ddrws pabell y cyfarfod: 
ac yno bwyttêwch ef, a'r bara hefyd 
sydd ynghawell y cyssegriadau; 
megis y gorchymynais, gan ddywed- 
yd, Aaron aii feibion a'i bwytty ef. 

32 A'r gweddill o'r cig, ac o'r bara, 
a losgwch yn tân. 

33 Ac nac ewch dros saìth niwr- 
nod allan o ddrws pabell y cyfar- 
fod, hyd y dydd y cyflawner dydd- 
iau eich cyssegriadau: o herwydd 
*saith niwrnod y bydd efe yn eich 
cyssegru chwi. 

34 Megis y gwnaeth efe heddyw, 
y gorchymynodd yr ARGLWYDD 
wneuthur, i wneuthur cymmod 
drosoch. 

35 Ac arhoswch wrt ddrws pabell 
y cyfarfod saith niwrnod, ddydd a 
nos, a chedwch wyliadwriaeth yr 
ARGLWYDD, fel na byddoch feirw: 
canys fel hyn y'm gorchymynwyd. 

36 A gwnaeth Aaron a'i feibion yr 
holl bethau a orchymynodd yr AR- 
GLWYDD trwy law Moses. 


PENNOD IX. 


l Yr offrymmau cyntaf a of rymmodd Aaron 
drosto ei hun a'r bobl. 8 Y pech-oj rwm, 12 
a'r poell-ofrwm drosto eî hun. 1 Yr off- 
rymmau dros y boll. 29 Moses ac Aaron yn 
bendilhio y vovl, 24 Tân yn dyfod oddi wrth 
yr Arglwydd ar yr allor. 

NA y bu, ar yr wythfed dydd, 
i Moses alw Aaron a'i feibion, 

a henuriaid Israel; 

2 Ac efe a ddywedodd wrth Aaron, 

“Cymmer ì tì lo ieuangc yn aberth 

dros bechod, a hwrdd yn boeth- 


109 


offrwm, o rai perffeith-gwbl, a dwg! 
hwy ger bron yr ARGLWYDD. | 

3 Llefarodd hefyd wrth feibion, 
Israel, gan ddywedyd, PP Cymmerwch 
fyn gafr, yn aberth dros bechod; 
a llo, ac oen, blwyddiaid, perffeith- 
gwbl, yn boeth-offrwm ; 

4 Ac eidion, a hwrdd, yn aberth 
hedd, i aberthu ger bron yr AR- 
GLWYDD; a bwyd-offrwm wedi ei 
gymmysgu trwy olew: o herwydd 
“heddyw yr ymddengys yr AR- 
GLWYDD i chwi. 

5 $ A dygasant yr hyn a orchy- 
mynodd Moses ger bron pabell y 
cyfarfod: a'r holl gynnulleidfa a 
ddaethant yn agos, ac a_ safasant 
ger bron yr ARGLWYDD. 

6 A dywedodd Moses, Dyma y 
peth a orchymynodd yr ARGLWYDD 
i chwi ei wneuthur; ac ymddengys 
gogoniant yr ARGLWYDD ì chwi. 

7 Dywedodd Moses hefyd wrth 
Aaron, Dos at yr allor, ac “abertha 
dy aberth dros bechod, a'th boeth- 
offrwm, a. gwna gymmod drosot dy 
hun, a thros y bobl; ac abertha 
offrwm y bobl, a gwna gymmod 
drostynt; fel y gorchymynodd yr 
ARGLWYDD. 

8 4 Yna y nesaodd Aaron at yr 
allor, ac a laddodd lo yr aberth 
dros bechod, yr hwn oedd drosto 
ef ei hun. 

9 A meibion Aaron a ddygasant y 
gwaed atto: ac efe a wlychodd ei 
fys yn y gwaed, ac “ai gosododd 
ar gyrn yr allor, ac a dywalltodd y 
gwaed ara44 wrth waelod yr allor. 

10 Ond efe a losgodd ar yr allor 
o'r aberth dros bechod y gwer ar 
arennau, a'r rhwyden oddi ar yr 
afu; fel fy gorchymynasai yr AR- 
GLWYDD wrth Moses. 

11 & A'r cig a'r croen a losgodd efe 
yn tân, o'r tu allan i'r gwersyll. 

12 Ac efe a laddodd y poeth-off- 
rwm: a meibion Aaron a ddygasant 
y gwaed atto; ac efe a'i taenellodd 
ar yr allor o amgylch. 

13 A dygasant y poeth-offrwm atto, 
gyd â'i ddarnau, ai ben hefyd; ac 
efe a'u llosgodd hwynt ar yr allor. 

14 Ac efe a olchodd y perfedd a'r. 
traed, ac a'u llosgodd hwynt ynghyd 
â'r offrwm poeth ar yr allor. 

15 4 Hefyd efe a ddug offrwm y 
bobl; ac a gymmerodd fwch yr 


aberth dros bechod y bobl, ac a'i 


lladdodd, ac a'i hoffrymmodd dros 
bechod, fel y cyntaf. 


Offryymau cyntaf Aaron LEFITICUS, IX. drosto eî hun a'r bobl. | 


Cyn 
CRIST 
1490. 





en, 4. 23, 


b 
Ŵzrg 6. 17, 


c ad. 23, 


d TIeb. 5, &, 
(Di Tfe P4lfc 
&9.7. 


e Edrych 
pen, 4 “(. 


f pen. &, &, 


E& pen. &, 11, 


LEFITICUS, X. 


Gw — |. LEFITICUS X. | Gwahardd gwin â'r offeiriai gwin ŵr offeiriaid. 





m Llosgi Nadab ac Abihu. 
16 Ac efe a ddug y poeth-offrwm, 





n Num.6.23. 


o Gen, 4, 4. 
Barn.6.Zl. 
l Bren. 18. 
38, 





b pH 19, 
a 62. 11, 


ac ai hoffrymmodd hynol y* ddefod. 
17 Ac efe a ddug !y bwyd- offirwm ; 
ac a lanwodd ei Taw o hono, ac a'î 


au. | llosgodd ar yr allor, “ heb law poeth- 
| offrw wm y bore. 


18 Ac efo a laddodd y bustach a'r 
hwrdd, !yn aberth hedd, yr hwn 
oedd dros y bobl: a meibion Aaron 
a ddygasant y gwaed atto; ac efe ai 
taenellodd ar yr allor o amgylch. 

19 Dygasant hefyd wer y bustach 
a'r hwrdd, y glor en, a'r Fewn fol, 
ar arennau, ar rhwyden oddi ar 
yr afu 

20 A gosodasant y gwer ar y par- 
wydennau ; ac efe a losgodd y gwer 
ar yr allor. 

91 Y parwydennau hefyd, a'r ys- 
gwyddog ddehau, a gyhwfanodd 
.| Aaron myn offrwm cyhwfan ger 


.|bron yr ARGLWYDD; fel y gorchy- 


mynodd Moses. 

22 A chododd Aaron ei law tu 
ag at y bobl, ac "a'u bendithiodd ; 
ac a ddaeth i waered o wnenthur 
yr aberth dros bechod, a'r pocth- 
offrwm, a'r ebyrth hedd, 

23 A Moses ac Aaron a aethant i 
babell y cyfarfod ; a daethant allan, 
ac a fendithiasant y bobl: a gogon- 
iant yr ARGLWYDD a ymddangosodd 
i'r holl bobl. 

24 A.»daeth tân alian oddi ger bron 
yr ARGLWYDD, ac a ysodd y poeth- 
offiiwm, a'r gwer, ar yr allor: a gwel- 
odd yr 'holl bobl; a, gwaeddasant, a 
chwympasant ar eu hwynebau. 


PENNOD X. 


1 Nadab ac Abihu, am oj rymmu tân dieithr, a 
losgir gan dân. 6 Gwarafun 4 Aaron ac i'w 
feibion alaru am danynt. 8 Gwahardd gwîn 
i'r offeiriaid pan fônt ar fyned â'r babell. 12 
Y gyfraith ynghylch bwytta pethau sanctaidd. 
19 Esgus Aaron am ei throseddu. 

NA *Nadab ac Abihu, meibion 

Aaron, a gymmerasant bob un 
ei thusser, ac a roddasant dân yn- 
ddynt, ac a osodasant arogl-darth 
ar hynny; ac a ofîr ymmasant ger 
bron yr ARGLWYDD dân dïeithr yr 
hwn ni orchymynasai efe iddynt, 

2 A daeth tân allan oddi ger bron 
yr ARGLWYDD, ac a'u difaodd hwynt; 
a, buant feirw ger bron yr ARGLWYDD. 

3 A dywedodd Moses wrth Aaron, 
Dyma yr hyn a lefarodd yr AR- 
GLWYDD, gan ddywedyd, Mi a sanct- 
eiddir yn y rhai ?a nesênt attaf, a 
cher bron yr holl bobl y'm gogon- 
eddir. A thewi a wnaeth Aaron. 


110 


jì th feibion gyd â thi, “yn rhan 


4 A galwodd Moses Misael ac El- 
a SL meibion “Uzziel, ewythr 
Aaron, adywedodd wrthynt, Deuwch 
yn nês; dygwch eich brodyr oddi ger 
bron y cyssegr, allan o'r gwersyll. 

5 A nesâu a wnaethant, a'u dwyn 
hwynt yn eu peisiau allan o'r gwer- 
syll; fel y llefarasai Moses. 

6 A dywedodd Moses wrth Aaron, 
ac wrth Eleazar ac wrth Ithamar 
ei feibion, Na ddïosgwch oddi am 
eich pennau, ac na rwygwch eich 
gwisgoedd ; 
dyfod digofaint ar yr holl gynnull- 
eidfa: ond wyled eich brodyr chwi, 
holl dŷ Israel, am y llosgiad a losg- 
odd yr ARGLWYDD. 

7 Ac nac ewch allan o ddrws pa- 
bell y cyfarfod ; rhag i chwi farw: o 
herwydd bod olew enneiniad yr AR- 
GLWYDD arnoch chwi. A gwnaeth- 
ant fel y llefarodd Moses. 

8 4 Llefarodd yr ARGLWYDD hef- 
yd wrth Aaron, gan ddywedyd, 

9 “Gwin a dïod gadarn nac ŷf di, 
na'th feibion gyd â thi, pan ddeloch 
i babell y cyfarfod; fel na byddoch 
feirw. Deddf dragywyddol (rwy 
eich cenhedlaethau Jydd hyn: 

10 A Aynny 'er gwahanu rhwng 


' cyssegredig a digyssegredig, a rhwng 


aflan a glân; 

llAc i ddysgu i feibion Israel yr 
hoìl ddeddfau a lefarodd yr AR- 
GLWYDD wrthynt trwy law Moses. 

12 1 A llefarodd Moses wrth Aaron, 
ac wrth Eleazar ac wrth Ithamar, 
y rhai a adawsid oi feibion ef, 
Cymmerwch £y bwyd-offrwm sydd 
y'ngweddill o ebyrth tanllyd yr An- 
GLWYDD, a bwyttêwch yn groyw 
ger llaw yr allor:-o herwydd Psanct- 
eiddiolaf 4wv. 

13 A bwyttêwch ef yn y lle sanct- 
aidd: o herwydd dy ran di, a rhan 
dy feibion di, o ebyrth tanllyd yr 
ARGLWYDD, yw hyn: canys 'fel hyn 
y'm gorchymynw yd. 

14 EY barwyden gyhwfan hefyd, 
ar ysgwyddog ddyrchafael, a fwyt- 
têwch mewn lle glân; tydi, a'th 
feibion, ath ferched, ynghyd â thi: 
o herwydd hwynt a roddwyd yn 
rhan i ti, ac yn rhan i'th feibion 
di, o ebyrth hedd meibion Israel. 

15 1Yr ysgwyddog ddyrchafael, a'r 
barwyden gyhwfan, a ddygant yng- 
hyd âg ebyrth tanllyd o'r gwer, i 
gyhwfanu offrwm cyhwfan ger bron 

ARGLWYDD: a bydded i ti, ac 


rhag i chwi farw, a Fz 





cExod.6.18. 
Num,3.1v, 


dpen.13.45. 
a 2],1,10, 
Nun:. 6. 6. 


f Ter. 15. 19, 


Ezce. 22, 


26.a 44,22. 


E Exod,29.2, 
pen. $, 2, 


e Ezec, 44, 
ol. 
1 Tim.S. 


h pen. 21.22, 
















Í pen. , 3, 
a 6, 16. 


k Exod. 29, 
24 


pen 7.31, 


a T. 29, 


'daedaf. 





| Yr anifeilaaid a ellir, 


— 


Cyn 
CRIST 
1490. 





m pen. 9. 9. 


n pen. 6. 26. 


a Deut,14.4, 
Act. 10, 12, 
1u4. 


2 Neu, 
cawrfarch. 


b Es. 60. â, 
a 66.8,1T. 


dragywyddol; fel y gorchymynodd 
yr ARGLWYDD. 

16 A Moses a geisiodd yn ddyfal 
mfwch yr aberth dros bechod; ac 
wele ef wedi ei losgi: ac efe a 
ddigiodd wrth Eleazar ac Ithamar, 
y rhai a adawsid o feibion Aaron, 
gan ddywedyd, 

17 Paham na fwyttasoch yr aberth 
dros bechod yn y lle sanctaidd; o 
herwydd sancteiddiolaf yw, a DUW 
ai rhoddodd i chwi, i ddwyn an- 
wiredd y gynnulleidfa, gan wneuth- 
ur cymmod drostynt, ger bron yr 
ARGLWYDD? 

18 Wele, ni ddygwyd ei waed ef i 
fewn y cyssegr: ei fwytta a ddyl- 
asech yn y cyssegr; "fel y gorchy- 
mynais. 

19 A dywedodd Aaron wrth Mo- 
ses, Wele, heddyw yr offrymmasant 
eu haberth dros bechod, a'u poeth- 
offrwm, ger bron yr ARGLWYDD; 
ac fel hyn y digwyddodd i mi; am 
hynny os bwyttâwn aberth dros 
bechod heddyw, a fyddai hynny 
dda yngolwg yr ARGLWYDD? 

20 A phan glybu Moses Aynny, 
efe a fu foddlawn. 


PENNOD XI. 


1 Pa anîfeiliaid a ellir, 4 a pha raî nî ellir eu 
bwytta. 9 Pa bysgod hefyd, 19 a pha adar. 
29 Pa ymlusgiaid sydd aflan. 

LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses ac Aaron, gan 
ddywedyd wrthynt, 

2 Llefarwch wrth feibion Israel, 
gan ddywedyd, *Dyma yr anifeil- 
iaid a fwyttêwch, o'r holl anifeiliaid 
sydd ar y ddaear. 

3 Beth bynnag a hollto yr ewin, 
ac a fforchogo hollt yr ewinedd, ac 
a gno ei gil, o'r anifeiliaid; hwnnw 
a fwyttêwch. 

4 Ônd y rhai hyn ni fwyttêwch; 
o'r rhai a gnoant eu cil, ac o'r rhai 
a holltant yr ewin: y “camel, er ei 
fod yn cnoi & gil, am nad yw yn 
hollti yr ewin; aflan /ydd i chwi. 

5 A'r gwningen, am ei bod yn 
cnoi eê chil, ac heb fforchogi yr 
ewin; aflan 4w ìi chwi. 

6 A'r ysgyfarnog, am ei bod yn 
cnoi eê chil, ac heb fforchogi yr 
ewin; aflan ywi chwi. 

7 A'r llwdn hwch, am ei fod yn 
hollti yr ewin, ac yn fforchogi 
fforchogedd yr ewin, a heb gnoi e4 
gil ; Paflan yw i chwi. 

8 Na fwyttêwch o'u cig hwynt, ac 


LEFITICUS, XI. 


nâ chyffyrddwch â'u burgyn hwynt: 
“aflan ydynt ìi chwi. 

9 Y Hyn a fwyttêwch o bob dim 
ar sydd yn y dyfroedd: pob peth 
y mae iddo esgyll a chên, yn y dyfr- 
oedd, yn y moroedd, ac yn yr afon- 
ydd; y rhai hynny a fwyttêwch. 

10 A phob dim nid oes iddo esgyll 
a chên, yn y moroedd, ac yn yr 
afonydd, o bob dim a ymsymmudo 
yn y dyfroedd, ac o bob peth byw, 
y rhai fyddant yn y dyfroedd; 
byddant ffiaidd gennych. 

ll Byddant ffiaidd gennych: na 
fwyttêwch o'u cig hwynt, a ffieidd- 
iwch eu burgyn hwy. 

12 Yr hyn oll yn y dyfroedd ni 
byddo esgyll a chên iddo, ffieidd- 
beth fydd i chwi. 

13 4 A'r rhai hyn a ffieiddiwch 
chwi o'r adar; na fwyttêwch hwynt, 





ac ni ellir eu bwytta. 


c Edrych 
Act, 10,14, 
15.a 15.29, 
Rhuf, 14, 

4,17. 
l Cor, 8. 8, 
Col. 2, 21, 


ffieidd-dra ydynt: sef yr eryr, ar| 


ŵyddwalch, a'r fôr-wennol ; 

14 A'r fwltur, a'r barcud yn ei ryw; 

15 Pob cigfran yn ei rhyw; 

16 A chyw yr estrys, a'r fran nos, 
a'r gog, ar gwalch yn ei ryw; 

17 Ac aderyn y cyrph, a'r fulfran, 
a'r dylluan, 

18 A'r gogfran, ar pelican, a'r 
bïogen, 

19 A'r ciconia, a'r crŷr yn ei ryw, 
a'r gornchwigl, a'r ystlum. 

20 Pob ehediad a ymlusgo ac a 
gerddo ar bedwar troed, ffieidd-dra 

i chwi, 

21 Ond hyn a fwyttêwch, o bob 
ehediad a ymlusgo, ac a gerddo ar 
bedwar (roed, yr hwn y byddo coes- 
au iddo oddi ar ei draed, i neidio 
wrthynt ar hyd y ddaear; 

22 O'r rhai hynny y rhai hyn a 
fwyttêwch: 1y locust yn ei ryw, a'r 
selam yn ei ryw, ar hargol yn ei 
ryw, ar hagab yn ei ryw. 

23 A phob ehediad ara a ym- 
lusgo, yr hwn y mae pedwar troed 
iddo, ffieidd-dra fydd i chwi. 

24 Ac am y rhai hyn y byddwch 
aflan: pwy bynnag a gyffyrddo â'u 
burgyn hwynt, a fydd aflan hyd yr 
hwyr. 

25 A phwy bynnag a ddygo ddim 
o'u burgyn hwynt, golched ei ddill- 
ad; ac aflan fydd hyd yr hwyr. 

26 Am bob anifail fydd yn hollti 
yr ewin, ac heb ei fforchogi, ac heb 
gnoi ei gil, aflan yw y rhai hynny 
1 chwi; aflan fydd pob un a gyff- 
yrddo â hwynt. 

27 Pob un hefyd a gerddo ar ei 


d Matt. 3, 4, 
Marc 1. 6. 





ul 


Ia ymlusgiaid sydd aflan. 


Cyn 
CRIST 
1490. 


$ Neu, 
fronwcen. 

e Es. 66. 17. 

4 Neu, 
genau 
goeg. 


f pen. 6. 28. 
a.15. 12. 


5 Heb. 
casgliad 
d ,froedd. 


£ pen. 17, 19. 
a.22,8. 
I)eut. l4, 


E2cc, 4.14, 
| add43l, 








balfau, o bob anifail a gerddo ar 
bedwar troed, aflan ydynt i chwl: 
pob un a gyffyrddo â'u burgyn, â 
fydd aflan hyd yr hwyr. 

98 A'r hwn a ddygo eu burgyn 
hwynt, golched ei ddillad ; a bydd- 
ed aflan hyd yr hwyr: aflan ydynt 
i chwi. | 

o9 A'r rhai hyn sydd aflan I 
chwi o'r ymlusgiaid a ymlusgo ar 
y ddacar: y *wengci, a'r “llygoden, 
a'r llyffant yn ei ryw; 

30 A'r draenog, a'r *lysard, a'r ys- 
telio, a'r falwoden, a'r wadd. ; 

31 Y rhai hyn ydynt aflan i chwi 
o bob ymlusgiaid: pob dim a gyfl- 
yrddo â hwynt pan fyddant feirw, 
a fydd aflan hyd yr hwyr. 

32 A phob dim y ewympo um o 
honynt arno, wedi marw, a fydd 
aflan; pob llestr pren, neu wisg, 
neu groen, neu sach, pob llestr y 
gwnelir dim gwaith ynddo, rhodder 
mewn dwfr, a bydded aflan hyd yr 
hwyr: felly y bydd glân. 

33 A phob llestr pridd yr hwn y 
syrthio um» or rhai hyn i'w fewn, 
aflan fydd yr hyn oll fydd o'i fewn; 
a 'thorrwch yntau. 

34 Aflan fydd pob bwyd a fwyt- 
têir, or hwn y dêl dwfr aflan arno; 
ac aflan fydd pob dïod a yfir mewn 
llestr aflan. 

35 Ac aflan fydd pob dim y cwympo 
dim o'u burgyn arno; y ífwrn ar 
badell a dorrir: aflan ydynt, ac 
aílan fyddant i chwi. 

36 Etto glân fydd y ffynnon a'r 
pydew, lle mae *dyfroedd lawer: 
ond yr hyn a gyffyrddo â'u burgyn, 
a fydd aflan. 

. 37 Ac os syrth dîm ou burgyn 
hwynt ar ddim had hauedig, yr 
hwn a heuir; glân gyw efe, 

38 Ond os rhoddir dwfr ar yr had, 
a syrthio dim o'u burgyn hwynt 
arno ef; aflan fydd efe ì chwi. 

39 Ac os bydd marw un anifail 
ar sydd i chwi yn fwyd; yr hwn a 
gyffyrddo âi furgyn ef, a fydd aflan 
hyd yr hwyr. 

40 & A'r hwn a fwytty o'i furgyn ef, 
golched ei ddillad; a bydded aflan 
hyd yr hwyr; a'r hwn a ddygo ei 
furgyn ef, golched ei ddillad; a 
bydded aflan hyd yr hwyr. 

41 A phob ymlusgiad a ymlusgo 
ar y ddaear, fydd ffieidd-dra: na 
fwyttâer ef. 

42 Pob peth a gerddo ar ei dorr, 
ja phob peth a gerddo ar bedwar 


112 


LEFITICUS, XIL 


(roed, a phob peth *aml ei draed, 
o bob ymlusgiad a ymlusgo ar y 
ddaear, na fwyttêwch hwynt: can- 
ys ffieidd-dra ydynt. 

43 "Na wnewch eich eneidiau yn 
ffiaidd oblegid un ymlusgiad a ym- 
lusgo, ac na fyddwch aflan o'u plegid, 
fel y byddech aflan o'u herwydd. 

44 O herwydd myfi yw yr AR- 
GLWYDD eich Duw chwi: ymsanct- 
eiddiwch a !byddwch sanctaidd; o 
herwydd sanctaidd ydwy/fi: ac nac 
aflanhêwch eich eneidiau wrth un 
ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear. 

45 Canys myfi yw yr ARGLWYDD, 
yr hwn a'ch dug chwi o dir yr 
Aipht, ìi fod yn DDuw i chwi: bydd- 
wch chwithau sanctaidd; canys 
sanctaidd dwyf fi. 

46 Dyma gyfraith yr anifeiliaid, 
a'r ehediaid, a phob peth byw ar 
sydd yn ymsymmud yn y dyfroedd, 
ac am bob peth byw ar sydd yn 
ymlusgo ar y ddaear; 

47 I wneuthur gwahan rhwng yr 
aflan a'r glân, a rhwng yr anifail a 
fwyttêir a'r hwn nis bwyttêir. 


PENNOD XII 


l Pured$gaeth gwraâg ar ol esgor. 6 Ei hoff- 
rymmau am ei phwredigaeth. 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, gan 
ddywedyd, Os gwraig a feichioga, 
ac a esgor ar wrryw; yna *bydded 
aflan saith niwrnod: *fel dyddiau 
gwahaniaeth ei mis-glwyf y bydd 
hi aflan. 

3 A'r ewythfed dydd yr enwaedir 
ar gnawd ei ddïenwaediad ef. 

4 A thri diwrnod ar ddog ar hugain 
yr erys yngwaed ei phuredigaeth : 
na chyffyrdded â dim sanctaidd, ac 
na ddeued i'r cyssegr, nes cyflawni 
dyddiau ei phuredigaeth. 

5 Ond os ar fenyw yr esgor hi; 
yna y bydd hi aflan bythefnos, 
megis 4n eì gwahaniacth: a chwe 
diwrnod a thri ugain yr erys yng 
ngwaed ei phuredigaeth, 

6 A phan gyflawner dyddiau ei 
phuredigaeth ar fab ncu fcrch; 
dyged oen blwydd yn offrwm poeth, 
a chyw colommoen, neu durtur, yn 
aberth dros bechod, at yr offeiriad, 
i ddrws pabell y cyfarfod: 

7 Ac offrymmed efe hynny ger 
bron yr ARGLWYDD, a gwnaed gym- 
mod drosti: a hi a lanhêir oddi 
wrth gerddediad ei gwaed. Dyma 


Pwredigacth gwraig. 


Cyn 
CRIST 
1490. 

6 Heb. 
a amlhao 
draed. 

h pcn.20.25, 


I pen. 19, £2, 
«20.7. 
1 Petr 1, 
15, 16, 


a Luc 2. 22. 
b pen. 15, 19, 


cGen.17.12. 
Luc 1, 69, 
a2.21. 
loan 7.22, 


Arwyddion 


- 


NF —_ 5 22-2. Go 3 Cf uu I a'y, I IC I I ynn hd yr OF ED En MC Y Ed EIN I uu EG I AC y Td TEN EI L—s wc Y în n^ WL A —e o 


gyfraith yr hon a esgor ar wrryw 
neu ar fenyw. 
8 4 Ac os ei llaw ni chyrhaedd werth 


pen. 
LucZ.24. | oen, yna cymmcred ddwy durtur, 


neu ddau gyw colommen; y naill 

yn offrwm poeth, a'r llall yn aberth 

dros bechod: a gwnaed yr offeiriad 
gymmod drosti ; a glân fydd. 
PENNOD XIII. 

1 Y deddfau a'r arwyddion wrth ba rai y cyf- 
arwyddir yr oj eiriad $ adnabod y gwahan- 
glwyf. 

Ac ARGLWYDD a lefarodd wrth 

Moses ac Aaron, gan ddywedyd, 

2 Dyn (pan fyddo y'nghroen ei 
gnawd “chŵydd, neu grammen, neu 
ddisgleirder, a bod y'nghroen ei 
gnawd ef megis pla y clwyf gwa- 
hanol,) *a ddygir at Aaron yr offeir- 
iad, neu at un oi feibion ef yr 
offeiriaid. 

3 A'r offeiriad a edrych ar y pla 
y'nghroen y cnawd: os y blewyn 
yn y pla fydd wedi troi yn wŷn, a 
gwelediad y pla yn ddyfnach na 
chroen ei gnawd ef; pla gwahan- 
glwyf yw hwnnw: a'r offeiriad a'i 
hedrych, ac a'i barn yn aflan. 

4 Ond os y disgleirdeb fydd gwŷn 
y'nghroen ei gnawd ef, ac heb fod yn 
îs ei welediad na'r croen, a'i flewyn 
heb droi yn wŷn ; yna caued yr off- 
eiriad ar y clwyfus saith niwrnod. , 

5 A'r seithfed dydd edryched yr 
offeiriad ef: ac wele, os sefyll y bydd 
y pla yn ei olwg ef, heb ledu o'r pla 
yn y croen; yna caued yr offeiriad 
arno saith niwrnod eilwaith. 

6 Ac edryched yr offeiriad ef yr 
ail seithfed dydd: ac wele, os bydd 
y pla yn odywyll, heb ledu o'r pla 
yn y croen; yna barned yr offeiriad 
ef yn lân: crammen yw honno: yna 
golched ei wisgoedd, a glân fydd. 

7 Ac os y grammen gan ledu a 
leda yn y croen, wedi i'r offeiriad 
ei weled, i'w farnu yn lân; dangoser 
ef eilwaith i'r offeiriad. 

8 Ac os gwel yr offeiriad, ac wele, 
ledu o'r grammen yn y croen; yna 
barned yr offeiriad ef yn aflan: 
gwahan-glwyf 4w. 

9 1 Ban fyddo ar ddyn bla gwahan- 
glwyf, dyger ef at yr offeiriad; 

10 Ac edryched yr offeiriad: yna, 
os chŵydd gwŷn a fydd yn y croen, 
a hwnnw wedi troì y blewyn yn wŷn, 
a dim cig noeth byw yn y chŵydd; 

11 Hen wahan-glwyf yw hwnnw 
y'nghroen ei gnawd ef; a barned 
yr offeiriad ef yn aflan; na chaued 


13 


LEFITICUS, XIII. 





y gwahan-glwyf. 





arno; o herwydd y mae efe yn|_ Cyn 
aflan. 

12 Ond os y gwahan-glwyf gan 
darddu a dardda yn y Wen a nn 
chuddio o'r gwahan-glwyf holl groen 
y clwyfus, o'i ben hyd ei draed, pa 
le bynnag yr edrycho yr offeiriad ; 

13 Yna edryched yr offeiriad: ac 
wele, os y gwahan-glwyf fydd yn 
euddio ei holl gnawd ef; yna barn- 
ed yr offeiriad y clwyfus yn lân: 
trodd yn wŷn i gyd: glân gv. 

14 A'r dydd y gwelir ynddo gic 
byw, aflan fydd. 

15 Yna edryched yr offeiriad ar 
y cig byw, a barned ef yn aflan: 
aflan gw y cig byw hwnnw; gwahan- 
glwyf gw. 

16 Neu os dychwel y cig byw, a 
throi yn wŷn; yna deued at yr 
offeiriad: 

17 Ac edryched yr offeiriad arno: 
ac wele, os trodd y pla yn wŷn; 
yna barned yr offeiriad y clwyfus 
yn lân: glân yw efe. 

18 4 Y cnawd hefyd y bu ynddo 
gornwyd yn ei groen, a'i iachâu; 

19 A bod yn lle y cornwyd chŵydd 
gwŷn, neu ddisgleirder gwŷn-goch, 
a'i ddangos i'r offeiriad: 

20 Os, pan edrycho yr offeiriad 
arno, y gwelir ef yn îs na'r croen, 
ai flewyn wedi troi yn wŷn; yna 
barned yr offeiriad ef yn aflan: 
gwahan-glwyf gyw efe wedi tarddu 
o'r cornwyd. 

21 Ond os yr offeiriad a'i hedrych; 
ac wele, ni bydd ynddo flewyn gwŷn, 
ac ni bydd îs na'r croen, ond ei fod 
yn odywyll; yna caued yr offeiriad 
arno saith niwrnod. 

22 Ac os gan ledu y lleda yn y 
croen; yna barned yr offeiriad ef 
yn aflan: pla yw efe. 

23 Ond os y disgleirder a saif yn ei 
le, heb ymledu, craith cornwyd 14v 
efe; a barned yr offeiriad ef yn lân. 

24 4 Os cnawd fydd a *llosgiad yn s eb. 
y croen, a bod i'r cig byw sydd yn | us” 
llosgi, ddisgleirder gwŷn-goch, neu 
wyn; 

25 Yna edryched yr offeiriad ef: 
ac wele, os blewyn yn y disgleirdeb 
fydd wedi troi yn wŷn, ac yn îs i'w 
weled na'r croen; gwahan-glwyf 
yw hwnnw yn tarddu o'r llosgiad; 
a barned yr offeiriad ef yn aflan: 
pla gwahan-glwyf 4yw hwnnw. 

26 Ond os yr offeiriad a'i hedrych ; 
ac wele, ni bydd blewyn gwŷn yn y, 
disgleirder, ac ni bydd îs na'r croen, | 































Arwyddion 


ond ei fod yn odywyll; yna caued 
yr offeiriad arno saith niwrnod. 

27 Ac edryched yr offeiriad ef y 
seithfed dydd: os gan ledu y lled- 
odd yn y croen; yna barned yr 
offeiriad ef yn aflan: pla gwahan- 
glwyf yw hwnnw. 

28 Ac os y disgleirdeb a saif yn ei 
le, heb ledu yn y croen, ond ei fod 
yn odywyll; chŵydd y llosgiad yw 
efe; barned yr offeiriad ef yn lân: 
canys craith y llosgiad yw hwnnw. 

29 î Os bydd gwr neu wraig a 
phla arno mewn pen neu farf; 

30 Yna edryched yr offeiriad y pla: 
ac wele, os îs y gwelir na'r croen, 
a blewyn melyn main ynddo; yna 
barned yr offeiriad ef yn aflan: y 
ddufrech yw hwnnw; gwahan-glwyf 
pen neu farf 1. 

31 Ac os yr offeiriad a edrych ar 
bla y ddufrech; ac wele, ni bydd 
yn îs ei weled na'r croen, ac heb 
ílewyn du ynddo; yna caued yr 
offeiriad ar yr AÏÎwn y bo arno y 
ddufrech, saith niwrnod. 

32 Ac edryched yr offeiriad ar y 
pla y seithfed dydd: ac wele, os y 
ddufrech ni bydd wedi lledu, ac ni 
bydd blewyn melyn ynddi, a heb 
fod yn îs gweled y ddufrech na'r 
croen ; 

33 Yna eillier ef, ac nac eillied y 
Jan y byddo y ddufrech ; a chaued 
yr offeiriad ar berchen y ddufrech 
saith niwrnod eilwaith. 

94 A'r seithfed dydd edryched yr 
offeiriad ar y ddufrech: ac wele, os 
y ddufrech ni ledodd yn y croen, 
ac ni bydd îs ei gweled na'r croen; 
yna barned yr offeiriad ef yn lân, a 
golched ei ddillad, a glân fydd. 

35 Ond os y ddufrech gan ledu a 
ledo yn y croen, wedi ei lanhâu ef; 

36 Yna edryched yr offeiriad ef: 
ac wele, os lledodd y ddufrech yn y 
croen, na chwilied yr offeiriad am y 
blewyn melyn: gy mae efe yn aflan. 

37 Ond os sefyll y bydd y ddufrech 
yn ei olwg ef, a blewyn du wedi 
tyfu ynddi; aeth y ddufrech yn 
iach, glân 4w hwnnw; a barned yr 
offeiriad ef yn lân. 

98 Y Os bydd ynghroen cnawd 
gwr neu wraig lawer o ddisglaer 
fannau gwŷnion; 

39 Yna edryched yr offeiriad: ac 
wele, os bydd y'nghroen eu cnawd 
hwynt ddisgleiriadau gwŷnion wedi 
gordduo; brychni gyw hynny yn 
tarddu yn y croen: glân yw efe, 


Cyn 
CRIST 
1490, 





114 


LEFITICUS, XIII. 


y gwahan-glwyf. 


40 A gwr pan *syrthio gwallt ei 
ben, moel yw; eíío glân fydd. 

4l Ac os o du ei wyneb y syrth 
gwallt ei ben, efe a fydd tal-foel; 
eíto glân fydd efe. 

42 Ond pan fyddo anafod gwŷn- 
goch yn y pen-foeledd neu yn y tal- 
foeledd; gwahan-glwyf yw efe yn 
tarddu yn ei ben-foeledd, neu yn 
ei dal-foeledd ef. 

43 Ac edryched yr offeiriad arno: 
ac wele, os bydd chŵydd yr anafod 
yn wŷn-goch, yn eì ben-foeledd, neu 
yn ei dal-foeledd ef, fel gwelediad 
gwahan-glwyf y'nghroen y enawd ; 

44 Gwr gwahan-glwyfus 4yw hwn- 
nw, aflan yw; a'r offeiriad a'i barna 
ef yn llwyr-aflan: yn ei ben y mae 
ei bla. 

45 A'r gwahan-glwyfus yr hwn y 
byddo pla arno, Pbydded ei wisg- 
oedd ef wedi rhwygo, aì ben yn 
noeth, a rhodded gaead ar ei wefus 
uchaf, a llefed, Aflan, aflan. 

46 Yr holl ddyddiau y byddo y 
pla arno, bernir ef yn aílan: aflan 


Cyn 
CRIST 
1490. 


b Ezec, 24, 
122. 
Mic cs id 


yw efe: triged eì hunan; “bydded |<Num.5.2 
ei drigfa allan o'r gwersyll. 2 Bren. 


47 Y Ac os dilledyn fydd a phla 
gwahan-glwyf ynddo, o ddilledyn |” 
gwlan, neu o ddilledyn llin, 

48 Pa un bynnag ai yn yr ystof, 
ai yn yr anwe, o lin, neu o wlan, 
neu mewn croen, neu mewn dim a 
wnaed o groen; 

49 Os gwyrddlas neu goch fydd 
yr anafod yn y dilledyn, neu yn y 
croen, neu yn yr ystof, neu yn yr 
anwe, neu mewn *dim o groen: pla 
y gwahan-glwyf yw efe; a dangoser 
ef i'r offeiriad. 

50 Ac edryched yr offeiriad ar y 
pla; a chaued ar y peth y bo y pla 
arno, saith niwrnod. 

5l A'r seithfed dydd edryched ar y 
pla: os y pla a ledodd yn y dilled- 
yn, pa un bynnag ai mewn ystof, ai 


6 Heb, llestr, 
neu, 
offeryn. 


beth bynnag a wnaed o groen; gwa- 
han-glwyf ysol 4yw y pla; aflan yw. 

52 Am hynny llosged y dilledyn 
hwnnw, pa un bynnag ai ystof, aì 
anwo, o wlan, neu o lin, neu ddim o 
groen, yr hwn y byddo pla ynddo: 
canys gwahan-glwyf ysol yw efe; 
llosger yn tân. 

53 Ac os edrych yr offeiriad; ac 
wcle, ni ledodd y pla mewn dilled- 
yn, mewn ystof, neu mewn anwe, 
neu ddim o groen; 

54 Yna gorchymyned yr offeiriad 


i 
ì 


| 


4 Heb, kifier ' 
ei ben. 


mewn anwe, aì mewn croen, Z 


Seremonïau ac aberthau 


Cyn 
CRIST 
1490, 


6 Heb. yn ei 
ben, neu, ei 
dalcen. 


a Matt. 8. 
2, i. 
Marc 1. 40, 


Luc 5.12, 
14. a 17.14. 


bNum.]19.6. 
c Heb, 9.12. 
d Pa. 51.7. 


LEFITICUS, XIV. wrth lanhâwy gwahan-glwyfus. 


iddynt olchi yr Ayn y byddo y pla 
ynddo, a chaued arno saith niwr- 
nod eilwaith. 

55 Ac edryched yr offeiriad ar y 
pla wedi ei olchi: ac wele, os y pla 
ni throdd ei liw, ac ni ledodd y pla; 
efe a fydd aflan; llosg ef yn tân; 
ysiad 41v, pa un bynnag y bo yn llwm 
ai $o'r tu mewn ai o'r tu allan. 

56 Ac os edrych yr offeiriad; ac 
wele y pla yn odywyll, ar ol ei 
olchi; yna torred ef allan, o'r dill- 
edyn, neu o'r croen, neu o'r ystof, 
neu o'r anwe. 

57 Ond os gwelir ef etto yn y dill- 
edyn, yn yr ystof, neu yn yr anwe, 
neu mewn dim o groen; tarddu 
y mae efe: llosg yr hwn y mae y 
pla ynddo yn tân. 

58 A'r dilledyn, neu yr ystof, neu 
yr anwe, neu pa beth bynnag o 
groen, y rhai a olcher, os ymad- 
awodd y pla â hwynt, a_olchir eil- 
waith; a glân fydd. 

59 Dyma gyfraith pla gwahan- 
glwyf, mewn dilledyn gwlan, neu 
lin, mewn ystof, neu anwe, neu pa 
beth bynnag o groen, i'w farnu yn 
lân, neu i'w farnu yn aflan. 


PENNOD XIV. 


1 Y seremonïau a'r aberthau wrth lanhâu y gwa- 
han-glwyfus. 99 Arwyddion y gwahan-glwyf 
mewn tŷ. 48 Y modd y glanhêir y tŷ hwnnw, 


LEFARODD yr ARGLWYDD 
'hefyd wrth Moses, gan ddy- 
wedyd, 

2 Dyma gyfraith y gwahan-glwyfus, 
y dydd y glanhêir ef. * Dyger ef at 
yr offeiriad : 

3 A'r offeiriad a ddaw allan o'r 
gwersyll; ac edryched yr offeiriad : 
ac wele, os pla y gwahan-glwyf a 
iachaodd ar y gwahan-glwyfus ; 


4 Yna gorchymyned yr offeiriad, 


i'r hwn a lanhêir, gymmeryd dau 
aderyn y tô, byw a glân, a Pchoed 
cedr, ac “ysgarlad, ac “isop. 

5 A gorchymyned yr offeiriad ladd 
y naill aderyn y tô mewn llestr 
pridd, oddi ar ddwfr rhedegog. 

6 A chymmered efe yr aderyn byw, 
ar coed cedr, a'r ysgarlad, a'r isop, 
a throched hwynt ar aderyn byw 
hefyd y'ngwaed yr aderyn a ladd- 
wyd oddi ar y dwfr rhedegog. 

7 A thaenelled seithwaith ar yr 
hwn a lanhêir oddi wrth y gwahan- 
glwyf, a barned ef yn lân; yna 
gollynged yr aderyn byw yn rhydd 
ar wyneb y maes. 

8 A golched yr hwn a lanhêir ei 


ddillad, ac eillied ei holl flew, ac 
ymolehed mewn dwfr; a glân fydd: 
a deued wedi hynny i'r gwersyll, a 
*thriged o'r tu allan i'w babell saith 
niwrnod. 

9 A'r seithfed dydd bydded iddo 
eillio ei holl flew, sef eì ben, a'i farf, 
ac aeliau ei lygaid; ïe, eillied ei holl 
flew; a golched ei ddillad, a golch- 
ed ei gnawd mewn dwfr; a glân 
Fydd. 


10 A'r wythfed dydd cymmered 
ddau oen perffeith-gwbl, ac un hes- 
pin flwydd berffeith-gwbl, a thair 
degfed ran o beilliaid, “yn fwyd- 
offrwm, wedi eì gymmysgu trwy 
olew, ac un log o olew. 

11 A gosoded yr offeiriad a lanhao, 
y gwr a_lanhêir, a hwynt hefyd, ger 
bron yr ARGLWYDD, wrt ddrws 
pabell y cyfarfod. 

12 A chymmered yr offeiriad un 
hespwrn, ac €offrymmed ef yn a- 
berth dros gamwedd, a'r log o olew, 
a "chyhwfaned hwynt yn offrwm 
cyhwfan ger bron yr ARGLWYDD. 

13 A lladded ef yr oen 'yn y lle 
y lladder y pech-aberth, a'r poeth- 
offrwm; sef yn y lle sanctaidd: o 
herwydd “yr aberth dros gamwedd 
sydd eiddo yr offeiriad, yn gystal a'r 
pech-aberth: sancteiddiolaf yv. 

14 A chymmered yr offeiriad o 
waed yr aberth dros gamwedd, a 
rhodded yr offeiriad ef "ar gwrr 
isaf clust ddehau yr hwn a lanhêir, 
ac ar fawd ei law ddebau, ac ar 
fawd ei droed dehau ef. 

15 A chymmered yr offeiriad o'r 
log olew, a thywallted ar gledr ei 
law aswy ei hun: 

16 A gwlyched yr offeiriad ei fys 
dehau yn yr olew /yddo ar ei law 
aswy, a thaenelled o'r olew â'i fys 
seithwaith ger bron yr ARGLWYDD. 

17 Ac o weddill yr olew fyddo ar 
ei law, y dŷd yr offeiriad ar gwrr 
isaf clust ddehau yr hwn a lanhêir, 
ac ar fawd ei law ddehau, ac ar 
fawd ei droed dehau, ar waed yr 
offrwm dros gamwedd. 

18 A'r rhan arall o'r olew fyddo 
ar law yr offeiriad, a rydd efe ar 
ben yr hwn a lanhêir; a gwnaed 
yr offeiriad gymmod drosto ger 
bron yr ARGLWYDD. 

19 Ie, offrymmed yr offeiriad "a- 
berth dros bechod, a gwnaed gym- 
mod dros yr hwn a lanhêir oddi 
wrth ei aflendid; ac wedi hynny 
lladded y poeth-ofírwm. 





115 





Cyn 
CRIST 
1490. 





e Num, 12, 
15. 


fpen. 2, 1, 


5 pen. 5. 2, 
h Exod. 29, 
24. 


1 Exod. 29, 
1 


pen. 3. 8. 
a4.4,24. 


k pen. 7. 7 

1 pen. 2. 3. 
a 21, 22, 

m Hxod. 29, 
20. 


pen. 8, 23, 


n pen, 5. 1. 


Glanhâd y gwahan-glwyfus. 





20 Ac aberthed yr offeiriad y 
poeth-offiwm, a'r bwyd-ofírwm, ar 
yr allor; a gwnaed yr offeiriad 
gymmod drosto; a glân fydd. 

91 Ond “os tlawd /ydd, a'i law 
heb gyrhaeddyd A^jym; yna cym- 
mered un oen, yn aberth dros gam- 
wedd, i'w gyhwfanu, i wneuthur 
cymmod drosto, ac un ddegfed ran 
o beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew yn fwyd-offrwm, a log o olew; 

92 A dwy durtur, neu ddau gyw 
colommen, y rhai a gyrhaeddo ei 
law: a bydded un yn bech-aberth, 
a'r llall yn boeth-offrwm. 

93 A dyged hwynt yr wythfed 
dydd i'w lanhâu ef at yr offeiriad, 
wrth ddrws pabell y cyfarfod, ger 
bron yr ARGLWYDD. 

24 A chymmored yr offeiriad oen 
yr offrwm dros gamwedd, ar log 
olew, a chyhwfaned yr offeiriad 
hwynt yn offrwm cyhwfan ger bron 

ARGLWYDD. 

25 A lladded oen yr offrwm dros 
gamwedd; a chymmered yr offeir- 
iad o waed yr offrwm dros gam- 
wedd, a rhodded ar gwrr isaf clust 
ddehau yr hwn a lanhêir, ac ar 
fawd ei law ddehau, ac ar fawd ei 
droed dehau. 

26 A thywallted yr offeiriad or 
olew ar gledr ei law aswy ei hun: 

297 Ac â'i fys dehau taenelled yr 
offeiriad, o'r olew fyddo ar gledr 
ei law aswy, seithwaith ger bron 
yr ARGLWYDD. 

28 A rhodded yr offeiriad o'r olew 
a fyddo ar gledr ei law, ar gwrr 
isaf clust ddehau yr hwn a lanhêir, ac 


ar fawd ei law ddehau, ac ar fawd | 


ei droed dehau, ar y man jy byddo 
gwaed yr offrwm dros gamwedd. 

29 A'r rhan arall o'r olew fyddo 
ar gledr llaw yr offeiriad, a rydd 
efe ar ben yr hwn a lanhêir, i 
wneuthur cymmod drosto ger bron 
yr ARGLWYDD. 

30 Yna offrymmed un o'r turtur- 
au, neu or cywion colommennod, 
sef o'r rhai a gyrhaeddo ei law ef; 

9l Y rhai, meddaf, a. gyrhaeddo 
ei law ef, un yn bech-aberth, ac un 
yn boeth-offrwm, ynghyd â'r bwyd- 
offrwm: a gwnaed yr offeiriad gym- 
mod dros yr hwn a lanhêir ger bron 
yr ARGLWYDD. 

32 Dyma gyfraith yr un y byddo 
pla y gwahan-glwyf arno, yr hwn ni 


chyrhaedd ei law Pyr hyn a berth- 
| yn i'w lanhâd. 





ns 


LEFITICUS, XIV. 





33 « A llefarodd yr ARGLwYDD wrth 
Moses ac Aaron, gan ddywedyd, 

34 Pan ddeloch i dir Canaan, yr 
hwn yr ydwyf yn ei roddi i chwi 
yn feddiant, os rhoddaf bla gwahan- 
glwyf ar dŷ o fewn tir eich medd- 
lant; 

35 A dyfod o'r hwn bïau y tŷ, a 
dangos i'r offeiriad, gan ddywedyd, 
Gwelaf megis pla yn y tŷ: 

36 Yna gorchymyned yr offeiriad 
iddynt “arloesi y tŷ, cyn dyfod yr 
offeiriad i weled y pla; fel na hal- 
oger yr hyn oll a fyddo yn tŷ: ac 
wedi hynny deued yr offeiriad i 
edrych y tŷ; 

37 Ac edryched ar y pla: ac wele, 
os y pla /yd4 ym mharwydydd y 
tŷ, yn agennau gwyrddleision, neu 
gochion, a'r olwg arnynt yn îs na'r 
pared ; 

38 Yna aed yr offeiriad allan o'r 
tŷ, ìi ddrws y tŷ, a chaued y tŷ saith 
niwrnod. 

39 A'r seithfed dydd deued yr off- 
eiriad drachefn, ac edryched: ac os 
lledodd y pla ym mharwydydd y tŷ; 

40 Yna gorchymyned yr offeiriad 
iddynt dynnu y cerrig y byddo y 
pla arnynt, a bwriant hwynt allan 
o'r ddinas i le aflan. 

41 A phared grafu y tŷ Oi fewn|. 
o amgylch; a thywalltant y llwch 
a grafont, o'r tu allan i'r ddinas i 
le aflan. 

42 A chymmerant gerrig eraill, a 
gosodant yn lle y cerrig hynny; a 
chymmered bridd arall, a. phridd- 
ed y tŷ. 

43 Ond os daw y pla drachefn, a 
tharddu yn y tŷ, wedi tynnu y 
cerrig, ac wedi crafu y tŷ, ac wedi 
priddo; 


. 44 Yna doed yr offeiriad, ac edrych- 


ed: ac wele, os lledodd y pla yn y 
tŷ, gwahan-glwyf ysol yw hwnnw 
yn y tŷ: aflan yw efe. 

45 Yna tynned y tŷ i lawr, ei ger- 
rig, a'i goed, a holl bridd y tŷ; a bwr- 
ied i'r tu allan i'r ddinas 1 le aflan. 

46 A'r hwn a ddêl i'r tŷ yr holl 
ddyddiau y parodd efe ei gau, efe 
o fydd aflan hyd yr hwyr. 

47 A'r hwn a gysgo yn y tŷ, golch- 
ed ei ddillad : felly yr hwn a fwyt- 
tao yn y tŷ, golched ei ddillad. 

48 Ac os yr offeiriad gan ddyfod 
a ddaw, ac a edrych; ac wele, ni 
ledodd y pla yn y tŷ, wedi priddo 
y tŷ: yna barned yr offeiriad y tŷ 
yn lân, o herwydd iachâu y pla. 


Gwahamn-glwyf mewn tŷ. 





Am aflendid 


49 A 1chymmered i lanhâu y tŷ 
ddau aderyn y tô, a choed cedr, ac 
ysgarlad, ac isop. 

50 A lladded y naill aderyn mewn 
llestr pridd, oddi ar ddwfr rhedegog. 

5l A chymmered y coed cedr, a'r 

| 180p, a'r ysgarlad, a'r aderyn byw, a 
throched hwynt y'ngwaed yr aderyn 
a Ìaddwyd, ac yn y dwfr rhedegog, 
a thaenelled ar y tŷ seithwaith. 

52 A glanhâed y tŷ â gwaed yr 
aderyn, ac â'r dwfr rhedegog, ac 
â'r aderyn byw, ac â'r coed cedr, ac 
â'r isop, ac â'r ysgarlad. 

53 A gollynged yr aderyn byw 
allan o'r ddinas ar wyneb y maes, 
a gwnaed gymmod dros y tŷ; a 
glân fydd. 

54 Dyma gyfraith am bob pla y 
clwyf gwahanol, ac am y 'ddufrech, 
Hn Ac am wahan-glwyf gwisg, a 
thŷ, 
56 Ac am chŵydd, a chrammen, a 
disgleirdeb; 

57 I ddysgu *pa bryd 4 bydd aflan, 
a pha bryd 42 lân. Dyma gyfraith 
y gwahan-glwyf. 

PENNOD XV. 


Cyn 
CRIST 
1490. 

9 ad. 4, 





Fr pen, Í3,. 30, 


3 Heb. yn 
nydd yr 
aflan, ac 
yn nydd 
y glan. 


1 Aflendid gwŷr yn eu diferlif.. 19 Eu pured- 


igaeth. 19 Aflendid gwragedd yn eu difeilif; 

28 a'u puredigaeth. 

LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses ac Aaron, gan 
ddywedyd, 

2 Llefarwch wrth feibion Israel, a 
dywedwch wrthynt, *Pob un pan 
fyddo diferlif yn rhedeg o'i gnawd, 
a fydd aflan oblegid ei ddiferlif. 

3 A hyn fydd ei aflendid yn ei 
|ddiferlif: os ei gnawd ef a ddifera 
'ei ddiferlif, neu ymattal o'i gnawd 
'ef oddi wrth ei ddiferlif; ei aflen- 
| did ef yw hyn. 

4 Pob gwely y gorweddo ynddo 

'un diferllyd, a fydd aflan ; ac aflan 
fydd pob “peth yr eisteddo efe 
arno. 
5 A'r neb a gyffyrddo â'i wely cf, 
'golched ei ddillad, ac ymdroched 
imewn dwfr, a bydd aflan hyd yr 
| hwyr. 

6 A'r hwn a eisteddo ar ddim yr 
eisteddodd y diferllyd arno, golch- 
ed ei ddillad, ac ymolched mewn 
dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. 

7 A'r hwn a gyffyrddo â chnawd 
y diferllyd, golched ei ddillad, ac 
Hu ened mewn dwfr, a bydd aflan 

yd yr hwyr. 

8 A phan boero y diferllyd ar un 


a Num. 6. 2. 


2 Heb. 
dodrefnyn, 


117 


LEFITICUS, XV. 





glân, golched Jwnnw ei ddillad, ac 


—— __——_ ——— [cc oe ie o oe i  ..,,,,,L,,LLA A... __,, 


ymolched mewn dwfr, a bydd aflan 
hyd yr hwyr. 

9 Ac aflan fydd pob cyfrw 
marchogo y diferllyd TU Me 

10 A phwy bynnag a gyffyrddo â 
dim a fu dano, bydd aflan hyd yr 
hwyr: ar hwn a'u dycco hwynt, 
golched ei ddillad, ac ymolched 
mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr 
hwyr. 

ll A phwy bynnag y cyffyrddo y 
diferllyd âg ef, heb olchi ei ddwy- 
law mewn dwfr, golched ei ddillad, 
ac ymolched mewn dwfr, a bydd 
aflan hyd yr hwyr. 

12 A'r Pllestr pridd y cyffyrddo y 
diferllyd âg ef, a ddryllir: a phob 
llestr pren a olchir mewn dwfr. 

13 A phan lanhêir y diferllyd oddi 
wrth ei ddiferlif; yna “cyfrifed iddo 
saith niwrnod i'w lanhâu, a golch- 
ed ei ddillad, a golched ei gnawd 
mewn dwfr rhedegog, a glân fydd. 

14 A'r wythfed dydd cymmered 
iddo ddwy durtur, neu $ddau gyw 
colommen, a deued ger bron yr AR- 


| GLWYDD, i ddrws pabell y cyfarfod, 
a rhodded hwynt i'r offeiriad. 


15 Ac ofífrymmed yr offeiriad 
hwynt, un yn bech-aberth, a'r llall 
yn boeth-offrwm:: a gwnaed yr off- 
eiriad gymmod drosto ef am ei ddi- 
ferlìif, ger bron yr ARGLWYDD. 

16 Ac *os gwr a ddaw oddi wrtho 
ddisgyniad had; yna golched ei 
holl gnawd mewn dwfr, a bydd 
aflan hyd yr hwyr. 

17 A phob dilledyn, a phob croen, 
y byddo disgyniad had arno, a olch- 
ir mewn dwfr, ac a fydd aflan hyd 
yr hwyr. 

18 A'r wraig y cysgo gwr mewn 
disgyniad had gyd â hi; ymolchant 
mewn dwfr, a byddant aflan hyd yr 
hwyr ll dau. 

19 T.A íphan fyddo gwraig a di- 
ferlif arni, a bod ei diferlif yn ei 
chnawd yn waed; bydded saith 
niwrnod yn eì gwahaniaeth: a phwy 
bynnag a gyffyrddo â hi, bydd af- 
lan hyd yr hwyr. 

20 A'r hyn oll y gorweddo hi arno 
yn ei gwahaniaeth, fydd aflan; a'r 
hyn oll yr eisteddo hi arno, a fydd 
aflan, 

291 A phwy bynnag a gyffyrddo 
âi gwely hi, golched ei ddillad, ac 
ymolched mewn dwfr, a bydd aflan 
hyd yr hwyr. 

22 A phwy bynnag a gyffyrddo â 
dim yr eisteddodd hi arno, golched 


gwŷr a gwragedd. 


Cyn 
CRIST 
1490. 





b pen, 6. 28, 
ali,32,30. 


c pen, I4 8, 


| 
| 
| 


Gdpen,l4.22, | 


e Deut, 22, 
10, 


f pen. 12, 2. 






















Pwredigaelli gwragedd. 


Cyn 
CRIST 
1490, 


€ Edrych 
pen. 20. 18. 


bMatt.9.20. 
Marc 5. 25. 
Luc 8. 42. 


a pen. 10, 2, 





ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, 
a bydd aflan hyd yr hwyr. 

23 Ac os ar y gwely y bydd efe, 
neu ar ddim y byddo hi yn eistedd 
arno, wrth gyffwrdd âg ef; hyd yr 
hwyr y bydd efe aflan. 

24 Ond 5 os gwr gan gysgu a gwsg 
gyd â hi, fel y byddo o'i mis-glwyf 
hi arno ef; aflan fydd efe saith 
niwrnod, ac aflan fydd yr holl wely 
y gorwedd efe arno. 

25 A "phan fyddo diferlif ei gwaed 
yn rhedeg ar wraig lawer o ddydd- 
iau, allan o amser ei hanhwyl, neu 
pan redo diferlif arni ar ol ei han- 
hwyl; bydded holl ddyddiau difer- 
lif ei haflendid hi megis dyddiau 
ei gwahaniaeth: aflan /ydd hi. 

26 Pob gwely y gorweddo hi arno 
holl ddyddiau ei diferlif, 7ydd iddi 
fel gwely ei mis-glwyf; a phob do- 
drefnyn yr eisteddo hi arno fydd 
aflan, megis aflendid ei mis-glwyf hi. 

27 A phwy bynnag a gyffyrddo 
â hwynt, aflan fydd; a golched ei 
ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a 
bydd aflan hyd yr hwyr. 

28 Ac os glanhêir hi oi diferlif, 
yna cyfrifed iddi saith niwrnod: ac 
wedi hynny glân fydd. 

29 A'r wythfed dydd cymmered 
iddi ddwy durtur, neu ddau gyw 
colommen, a dyged hwynt at yr 
On CIA i ddrws pabell y cyfar- 
od. 

30 Ac offrymmed yr offeiriad un 
yn bech-aberth, a'r llall yn boeth- 
offrwm; a gwnaed yr offeiriad gym- 
mod drosti ger bron yr ARGLWYDD, 
am ddiferlif ei haflendid. 

91 Felly y neillduwch blant Israel 
oddi wrth eu haflendid, fel na bydd- 
ant feirw yn eu haflendid, pan hal- 
ogant fy mhabell yr hon sydd yn 
eu mysg. 

32 Dyma gyfraith yr hwn y byddo 
y diferlif arno, a'r hwn y daw oddi 
wrtho ddisgyniad had, fel y byddo 
aílan o'u herwydd; | 

93 A'r glaf o'i mis-glwyf, a'r neb y 
byddo y diferlif arno, o wrryw, ac 
o fenyw, ac i'r gwr a orweddo yng- 
hyd â'r hon a fyddo aflan. 


PENNOD XVI. 

1 Y modd y mae ŵ'r arch-offeiriad fyned 4 mewn 
i'r cyssegr. 11 Y pech-aberth drosto ei hun. 
15 Y pech-aberth dros y bot. 20 Yr afr 
ddïangol. 29 Gwyl y cymmod bob blwyddyn. 

LEFARODD yr ARGLWYDD 
hefyd wrth Moses, wedi *marw- 
olaeth dau fab Aaron, pan offrym- 


123 


LEFITICUS, XVI. 


masant ger bron yr ARGLWYDD, ac 
y buant feirw; 

2 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Llefara wrth Aaron dy 
frawd, ?na ddelo bob amser i'r cys- 
segr o fewn y wahanlen, ger bron y 
drugareddfa sydd ar yr arch; fel 
na byddo efe farw: o herwydd “mi 
a ymddangosaf ar y drugareddfa yn 
y cwmmwl. 

3 A hyn y daw Aaron i'r cyssegr: 
1â bustach ieuangc yn bech-aberth, 
ac â hwrdd yn boeth-offrwm. 

4 Gwisged * bais lïan sanctaidd, a 
bydded llodrau llïan am ei gnawd, 
a gwregyser ef â gwregys llïan, a 
gwisged feitr llïan : gwisgoedd sanct- 
aidd yw y rhai hyn; ígolched yntau 
ei gnawd mewn dwfr, pan wisgo 
hwynt, 

5 A chymmered gan gynnulleidfa 
meibion Israel ddau lwdn gafr yn 
bech-aberth, ac un hwrdd yn boeth- 
offrwm, 

6 Ac offrymmed Aaron fustach y 
pech-aberth a fyddo drosto ei hun, 
a “gwnaed gymmod drosto ei hun, 
a thros ei dŷ. 

7 A chymmered y ddau fwch, a gos- 
oded hwynt ger bron yr ARGLWYDD, 
wrth ddrws pabell y cyfarfod. 

8 A rhodded Aaron goelbrennau 
ar y ddau fwch; un coelbren dros 
yr ARGLWYDD, ar coelbren arall 
dros *y bwch dïangol. 

9 A dyged Aaron y bwch y * syrth- 
iodd coelbren yr ARGLWYDD arno, 
ac offrymmed ef yn bech-aberth. 

10 A'r bwch y syrthiodd arno y 
coelbren i fod yn fwch dïangol, a 
roddir i sefyll yn fyw ger bron yr 
ARGLWYDD, i wneuthur cymmod 
âg ef, ac i'w ollwng i'r anialwch 
yn fwch dïangol. 

11 A dyged Aaron fustach y pech- 
aberth a fyddo drosto ei hun, a 
gwnaed gymmod drosto ei hun, a 
thros ei dŷ; a lladded fustach y 
pech-aberth 4 fyddo drosto ei hun: 

12 A chymmered lonaid thusser o 
farwor tanllyd oddi ar yr allor, oddi 
ger bron yr ARGLWYDD, a llonaid 
ei ddwylaw o Parogl-darth peraidd 
mân, a dyged o fewn y wahanlen: 

13 A rhodded yr arogl-darth ar y 
tân, ger bron yr ARGLWYDD; fel y 
cuddio mwg yr arogl-darth y dru- 
eareddfa, yr hon sydd ar y dystiol- 
aeth, ac na byddo efe farw: 


. i Heb, 9, 
14 A 'chymmered o waed y bus-| m,5 
tach, a “Fthaenelled â'i fys ar y dru-|x pen.4.e, 


Aberthau yr arch-offeiriad. 


Cyn 
CRIST 
1410. 





b Exod. 30, 


pen, oa 
Heb. 9, 7. 


'c Fxcd. 40, 
ad. 
1 Bren. 8, 
1o 

d pen. 4. 3. 


e Exed, 28. 
99, 43, 


f Exod, 30, 
20, 


€ Heb, 7, 
21, 28. 
OU 


wad 7 k ti ——— OO O OA.N-Z ama a 























2 Heb. 
Azazel. 
Heb, 
dyrchafoda, 


co 


b Exod, 20. | 
34, 


EE ———EF———————_—— 
LEFITIOUS, XVII. 


Y bwch diangol. 


gareddfa tu ar dwyrain: a_ saith 
waith y taenella efe o'r gwaed âi 
fys o flaen y drugareddfa. 

15 Yna lladded fwch y pech- 
aberth fydd dros y bobl, a dyged 
| ci waed ef o fewn y wahanlen; a 
| 
| 


CRIST 
1190. 





gwnaed 44 waed ef megis ag y 
cwnaeth â gwaed y bustach, a 
thaenclled ef ar y drugareddfa, ac 
o flaen y drugareddfa: 
cb | 16 A !glanhâed y cyssegr oddi 
8 oe |WTth aflendid meibion Israel, ac 
“— j|oddi wrth eu hanwireddau, yn eu 
holl bechodau: a gwnaed yr un 
modd i babell y cyfarfod, yr hon 
sydd yn aros gyd â hwynt, ym 
mysg eu haflendid hwynt. 

17 mAc na fydded un dyn ym 
mhabell y cyfarfod, pan ddelo efe 
4 mewn i wneuthur cymmod yn y 
cyssegr, hyd oni ddelo efe allan, a 
gwneuthur o hono ef gymmod dros- 
to ei hun, a thros eì dŷ, a thros holi 
gynnulleidfa Israel. 

18 Ac aed efe allan at yr allor sydd 
ger bron yr ARGLWYDD, a gwnaed 
cymmod arni; a chymmered o waed 
y bustach, ac o waed y bwch, a rhodd- 
ed ar gyrn yr allor oddi amgylch. 

19 A thaenelled arni or gwaed 
seithwaith â'i fys, a glanhâed hi, a 
sancteiddied hi oddi wrth aflendid 
meibion Israel. 

20 íl A phan ddarffo iddo lanhâu 
y cyssegr, a phabell y cyfarfod, a'r 
allor; dyged y bwch byw: 

21 A gosoded Aaron ei ddwylaw 
ar ben y bwch byw, a_chyffesed 
arno holl anwiredd meibion Israel, 
au holl gamweddau hwynt yn eu 
holl bechodau; a rhodded hwynt ar 
ben y bwch, ac anfoned c/ ymaith 
yn llaw gwr *cymmwys i'r anialwch. 

29 A'r bwch a ddwg eu holl an- 
wiredd hwynt arno, i dir *neilldu- 
aeth: am hynny hebrynged efe y 
bwch i'r anialwch. 

23 Yna deued Aaron i babell y 
cyfarfod, a dïosged y gwisgoedd 
llïan a wisgodd efe wrth ddyfod i'r 
cyssegr, a gadawed hwynt yno. 

24 A golched ei g2nawd mewn dwfr 
yn y lle sanctaidd, a gwisged ei 

ddillad, ac aed allan, ac 'offrymmed 
| ei boeth-offrwm ei hun, a phoeth- 
oífrwm y bobl, a gwnaed gymmod 
drosto ei hun, a thros y bobl. 
|npen.410.| 25 A llosged "wer y pech-aberth 
ar yr allor. 


m Luc l, 10, 


— 


A cya UD IN DY do du gyd 


4 Heb. 
cyfamser, 


9 anghyf- 
anneduol. 





26 A golched yr hwn a anfonodd 


y bwch ê fod yn fwch dïangol, ei 


119 


ARGLWYDD; gwaed a fwrir yn er- 





Gwyl y cymmod. 


Cyn 
CRIST 
1490, 
onen, 4, 12, 


91, a6. 30, 
Hcb lS il 


ddillad, a. golched ei gnawd mewn 
dwfr; ac yna deued i'r gwersyll. 

2 9 A bustach y pech-aberth, a 
bwch y pech-aberth, y rhai y dygwyd 
eu gwaed i wneuthur cymmod yn y 
cyssegr, a ddwg tm i'r £u allan i'r 
gwersyll ; a) hwy a losgant eu crwyn 
hwynt, a'u cnawd, a'u biswail, yn tân. 

28 A golched yr hwn a'u llosgo 
hwynt ei ddillad, golched hefyd ei 
gnawd mewn dwfr; wedi hynny 
deued i'r gwersyll. 

29 T A bydded ^yn» yn ddeddf 
dragywyddol i chwi: Py seithfed mis, 
ar y degfed dydd o'r mis, y cystudd- 
iwch eich eneidiau, a dim gwaith 
nis gwnewch, y prïodor a'r dïeithr a 
fyddo yn ymdaith yn eich plith. 

30 O herwydd y dydd hwnnw y 
gwna 47 oj ewriad gymmod drosoch, 
i'ch glanhâu o'ch holl bechodau, fel 
y byddoch lân ger bron yr Ân- 
GLWYDD. 

91 Sabbath gorphwysdra yw hwn 
i chwi; yna cystuddiwch eich eneid- 
iau, trwy ddeddf dragywyddol. 

324 A'r offeiriad, yr hwn a enneinio 
efe, ar hwn a $ gyssegro efe, i offeir- 
iadu yn lle ei dad, a wna y cymmod, 
ac a wisg y gwisgoedd llïan, sef y 
gwisgoedd sanctaidd: 

33 Ac a lanhâ y cyssegr sanctaidd, 
ac a lanhâ babell y cyfarfod, a'r allor; 
ac a wna gymmod dros yr offeiriaid, 
a thros holl bobl y gynnulleidfa. 

34 A bydded hyn yn ddeddf dragy- 
wyddol i chwi, i wneuthur cymmod 
dros feibion Israel, am eu pechodau 
oll, "un waith yn y flwyddyn. Ac 
efe a wnaeth megis y gorchymyn- 
odd yr ARGLWYDD wrth Moses. 


PENNOD XVIL 
1 Rhaid yw off rwm ŵr Arglwydd wrth ddrws y 
babell waed, yr holl anifeiliaid a leddir. 1 Ni 
wasanaetha iddynt, aberthu i. gythreuliaid. 
10 Gwahardd bwytta gwaed, 15 a phob peth 
a fo marw ei hun, neu a ysglyfaelhwyd. 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 


P Exod. 90, 
10 


nen, DO. | 
Num. 29, 7, 





8 pen. 4. 3, 
9, 15, 

6 Mia 

lanwo eî 

law. 


CU FE] 


ADI 30, 
Heb. 9, T7, 


wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth 'Aaron, ac wrth ei 
feibion, ac wrth holl feibion Israel, 
a dywed wrthynt, Dyma y peth a 
orchymynodd yr ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, 

3 Pob un o dŷ Israel *a laddo ŷch, 
neu oen, neu afr, o fewn y gwersyll, | 5,15,21. 
neu a laddo allan o'r gwersyll, 

4 Ac heb ei ddwyn i ddrws pabell 
y cyfarfod, i offrymmu offrwm i'r 
ARGLWYDD, o flaen tabernacl yr 


a Edrych 


— 


Gwahardd bwytta gwaed. 




















byn y gwr hwnnw; gwaed a dyw- 
aÌltodd efe: a thorrir y gwr hwnnw 
ymaith o blith ei bobl. 

5 O herwydd yr hwn beth, dyged 
meibion Israel eu haberthau y rhai 
y maent yn eu haberthu ar wyneb 
y maes; ïe, dygant hwynt i'r AR- 
GLWYDD, i ddrws pabell y cyfarfod, 
at yr offeiriad, ac aberthant hwynt 
yn aberthau hedd i'r ARGLWYDD. 

6 A thaenelled yr offeiriad y gwaed 
ar allor yr ARGLWYDD, wrth ddrws 
pabell y cyfarfod, a llosged y gwer 
? yn arogl peraidd i'r ARGLWYDD. 

7 Ac nac aberthant eu haberthau 
mwy “i gythreuliaid, y rhai “y buant 
. |yn putteinio ar eu hol. Deddf dra- 
1.15 ». |gywyddol fydd hyn iddynt, trwy eu 
" J|cenhedlaethau. 

8 $ Dywed gan hynny wrthynt, 
Pwy bynnag o dŷ Israel, ac o'r di- 
eithriaid a ymdeithio yn cich mysg, a 
offrymmo boeth-offrwm, neu aberth, 

9 Ac nis dwg ef i ddrws pabell 
y cyfarfod, i'w offrymmu ir AR- 
GLWYDD; torrir ymaith y gwr hwn- 
nw o blith ei bobl. 


Cyn 
CRIST 
1490. 





b Exod. 29, 
8. 

pen. 4, 31, 

c Deut. 22. 
Tf. 


20. 
Dat. 9. 20. 
d Ezec. 23. 8. 


Gen, 10 T*A phwy bynnag o dŷ Israel, 
219.96, |ac oT dïeithriaid a ymdeithio yn 


eich mysg, a fwyttao ddim gwaed; 
uu. | “myfi a osodaf fy wyneb yn erbyn yr 
enaid a fwyitao waed, a thorraf ef 
ymaith o fysg ei bobl. 

l1 O herwydd einioes y cnawd 
sydd yn y gwaed; a mi a'i rhoddais 
i chwi ar yr allor, i wneuthur cym- 
mod dros eich eneidiau; o herwydd 
£y gwaed hwn a wna gymmod dros 
yr enaid. 

12 Am hynny y dywedais wrth 
feibion Israel, Na fwyttâed un enaid 
o honoch waed; a'r dïeithr a ym- 
deithio yn eich mysg, na fwyttâed 
waed. 

13 A phwy bynnag o feibion Israel, 
neu o'r dïeithriaid a ymdeithio yn eu 
mysg, Pa helio helfa o fwystfil, neu o 
aderyn a fwyttâer ; tywallted ymaith 
eì waed ef, a chuddied ef â llwch. 

14 O herwydd einioes pob cnawd 
yw ei waed ; yn lle ei einioes ef y 
mae: am hynny y dywedais wrth 
feibion Israel, Na fwyttêwch waed 
un cnawd; o herwydd einioes pob 
chawd yw ei waed: pwy bynnag a'i 
bwyttao, a dorrir ymaith. 

15 *A phob dyn a'r a fwyttao ^y 
peth a fu farw o hono es hun, neu 
ysglyfaeth, pa un bynnag ai prïodor, 
ai dïeithrddyn; golched ei ddillad, 
ac ymolched mewn dwfr, a bydd- 


Ezec. 4A. 
fJer.44.11. 


g Heb. 9. 22. 


h pen, 7. 26. 


î Gen. 9. 4, 


k Txod. £2. 
2 


en. 22. 8. 
zcc.44.ol. 

2 Heb. 
burgyn. 


120 


LEFITIOUS, XVIII. 





Prïodasau anghyfreithlawn. 


c hy U mn 
Êd AM yd yr hwyr: yna glân 5 tì a 
16 Ond os efe nis gylch hwynt, ac c 
ni ylch ei gnawd; yna y dwg efe ei 
anwiredd, 
PENNOD XVIII 


1 Prïodasau anghyfreithlawn. 19 Chwantau 
anghyfreithlawn. 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, a 
dywed wrthynt, Myfi yw yr AR- 
GLWYDD eich Duw. 

3 Na wnewch yn ol gweithredoedd 
gwlad yr Aipht, yr hon y trigasoch 
ynddi; ac na wnewch *yn ol gweith- 
redoedd gwlad Canaan, yr hon yr 
ydwyf yn eich dwyn chwi iddi; ac 
na rodiwch yn eu deddfau hwynt. 

4 Fy marnedigaethau i a wnewch, 
am deddfau a gedwch, i rodio yn- 
ddynt: myfi yw yr ARGLWYDD eich 
Duw. 

5 Ie, cedwch fy neddfau a'm barn- 
edigaethau: a'r Pdyn a'u cadwo, a 
fydd byw ynddynt: myfi yw yr 
ARGLWYDD. i 

6 4 Na nesâed neb at “gyfnesaf ei |? Heb. 
gnawd, i ddinoethi eu noethni: myfi | 44" 
yw yr ARGLWYDD. | 

7 Noethni dy dad, neu noethni dy 
fam, na ddinoetha: dy fam yw hi, 
na ddinoetha ei noethni. 

8 “Na ddinoetha noethni gwraig 





2 pen, 20. 23. 


b Ezec, 20, 
11,12. 
Luc 10, 28. 
Rhuf, 10.5. 
Ga]. 3. 12, 


c pen, 20, 11, 
dann L 


dy dad: noethni dy dad yw. 0, 37.90 
9 £Noethni dy chwaer, merch dy | AnesZu. 
dad, neu ferch dy fam, yr hon a|Jcnen 
anwyd gartref, neu a anwyd allan; | 25.15. 
na ddinoetha eu noethni hwynt. Ezec.22.11, 

10 Noethni merch dy fab, neu ferch 
dy ferch; na ddinoetha eu noethni 
hwynt: canys dy noethni di ydyw. 

1l Noethni merch gwraig dy dad, 
plentyn dy dad, dy chwaer dithau 
yw hi; na ddinoetha ei noethni hi. 

12 *Na ddinoetha noethni chwaer j* ren.20.19. 
dy dad: cyfnesaf dy dad yv hi. 

13 Na ddinoetha noethni chwaer 
dy fam: canys cyfnesaf dy fam 
yw hi. 

14 fNa noetha noethni brawd dy rpen.20.20. 
dad; sef na nesâ at ei wraig ef: 
dy fodryb yw hi. 

15 £ Na noetha noethni dŷ waudd: |£pen.2012. 
gwraig dy fab yw hi; na noetha eil 7^ 
noethni hi. 

16 * Na ddinoetha noethni gwraig ten 2021 
dy frawd: noethni dy frawd yv. Edrych 


17 ïNa noetha noethni gwraig a'i 


L í pen, 20. 14. 
merch; na chymmer ferch ei mab 


hi, neu ferch ei merch hi, ìi noethi 


Al-adrodd 


Cyn | ei noethni hi: ei chyfnesaf hi yw y 


CRIST 
1490, 





8 Neu, 
â gwraig 
aral, 


Hu, .20. a 


a 22. an 


1 Exod. 20. 
pen, 20, 10. 


m pen, 20, 2. 
De en. 23. 


. npen.20.13. 
| 1Cor.6.9. 





1 Tim.1.10. 


| o Exod. 22. 
9, 

pen. 20, 15, 

16. 


| Affieiddbeth. 


P pen. 20.22. 


g Jer, 9. 19. 
Ezec, 36. 
15, 11. 


rad.3. 
pen, 20, 23, 


rhai hyn: ysgelerder yw hyn. 

18 Hefyd na chymmer wraig yng- 
hyd *âi chwaer, i'w chystuddio hi, 
gan noethi noethni honno cyd â'r 
ÌÌall, yn. ei byw hi. 

19 Ac * na nesâ at wraig yn mneill- 
i duaeth ei haflendid, i noethi ei 
| noethni hi. 

20 Ac 'na chyd-orwedd cyd â 
gwraig dy gymmydog, i fod yn 
aflan o'i phlegid. 

21 Ac na ddod o'th had "i fyned 
trwy dân i Moloch: ac na haloca 
enw dy DDUW: myfì yw yr AR- 
GLWYDD. 

22 Ac "na orwedd gyd â gwrryw, 
fel gorwedd gyd â benyw: ffieidd- 
dra gw hynny. 

23 Ac 9na chyd-orwedd gyd â âc un 
anifail, ìi fod yn aflan gyd âg ef; ac 
na safed gwraig o flaen un anifail 
i orwedd dano: *cymmysgedd tv 
hynny. 

94 Nac ymhalogwch yn yr un o'r 
pethau hyn: canys yn y rhai hyn oll 
yr halogwyd y cenhedloedd yr ydwyf 
yn eu gyrru allan o'ch blaen chwi: 

25 A'r wlad a halogwyd: am hyn- 
ny yr ydwyf yn ymweled âi han- 
wiredd yn ei herbyn, fel y chwydo 
y wlad ei thrigolion. 

26 Ond Pcedwch chwi fy neddfau 
a'm barnedigaethau i i, ac na wnewch 
ddim o'r holl ffiaidd bethau hyn ; 
na'r prïodor, na'r dïeithrddyn sydd 
yn ymdaith yn eich mysg: 

27 (O herwydd yr holl ffiaidd 
bethau hyn a wnaeth gwŷr y wlad, 
y rhai a fw o'ch blaen, a'r wlad a 
halogwyd ;) 

28 Fel 1na chwydo y wlad chwi- 
thau, pan halogoch hi, megis y 
chwydodd hi y genedl ocdd o'ch 
blaen. 

29 Canys pwy bynnag a wnel ddim 
o'r holl ffiaidd bethau hyn; torrir 
ymaith yr eneidiau au gwnelo o 
blith eu pobl. 

30 Am hynny cedwch fy neddf ìi, 
rheb wneuthur 4r 4m o'r deddfau 
ffiaidd a wnaed o'ch blaen chwi, ac 
nac ymhalogwch ynddynt: myfi gw 
yr ARGLWYDD eich Duw chwi. 


PENNOD XIX. 
Ail-adrodd amryw gyfreithiau. 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth holl gynnulleidfa 

meibion Israel, a dywed wrthynt, 





121 


LEFITICUS, XIX. 


* Byddwch sanctaidd: canys sanct- 
aidd ydwyf fi, yr ARGLWYDD eich 
Mu chwi. 

3 4 POfnwch bob un ei fam, a'i 
dad; a “chedwch fy Sabbathau: yr 
ARGLWYDD eich DUW ydwyf ti. 

4 îNa throwch at eilunod, ac *na 
wnewch i chwi dduwiau tawdd: yr 
ARGLWYDD eich DUW ydwyf fi. 

5 i A fphan aberthoch hedd-aberth 
i'r ARGLWYDD, yn ol eich ewyllys 
eich hun yr aberthwch hynny. 

6 Ar y dydd yr offrymmoch, a 
thrannoeth, y bwyttêir ef: a llosger 
yn tân yr hyn a weddillir hyd y 
trydydd dydd. 

7 Ond os gan fwytta y bwyttêir ef 
o fewn y trydydd dydd, ffiaidd fydd 
efe; ni bydd gymmeradwy. 

8 A'r hwn a'i bwyttao a ddwg ei 
anwiredd, am iddo halogi cyssegr- 
edig beth yr ARGLWYDD; a'r enaid 
hwnnw a dorrir ymaith o blith ei 
bobl. 

9 1 A “phan gynhauafoch gynhauaf 


eich tir, na feda yn llwyr gonglau 19 
dy faes, ac na chynnull loffion dy| 6 


gynhauaf. 

10 Na loffa hefyd dy winllan, ac 
na chynnull rawn gweddill dy win- 
llan; gâd hwynt i'r tlawd ac i'r 
dïeithr: yr ARGLWYDD eich DUw 
chwi ydwyf fi. 

11 4 ^*Na ladrattêwch, ac na ddy- 
wedwch gelwydd, ac na thwyllwch 
bob un ei gymmydog. 

12 1 Ac 'na thyngwch i'm henw i 
yn anudon, ac na haloga enw dy 
DDUW: yr ARGLWYDD ydwyf t. 


13 íl Na cham-attal oddi wrth dy| 5 


gymmydog, ac na yspeilia ef: “na 
thriged cyflog y gweithiwr gyd â 
thi hyd y bore. 

]4 1 Na felldiga y byddar, ac na 
ddod dramgwydd o flaen y dall; 
ond ofna dy DDUW: yr ARGLWYDD 
ydwyf tì. 

15 4 Na wnewch gam mewn barn; 


mna dderbyn wyneb y tlawd, ac na L 


pharcha wyneb y cadarn: barna 
dy gymmydog mewn cyfiawnder. 


16 7 Ac "na rodia yn athrodwr |” 


ym mysg dy bobl; na saf yn er- 


byn gwaed dy gymmydog: yr AR-| & 


GLWYDD 4ydwyf íi. 


17 4 *Na chasâ dy frawd yn dy| 
Pgan geryddu cerydda dy|3 


galon : 
gymmydog, “ac na ddïoddef bechod 
ynddo. 





amryw gyfreuhiau. 


a pen. ll, 44, 
an 20,17, 26, 
1 PetrÌ.16. 

b U_ 20, 


o a Ed 


cl: nM 20.8, 
ôl. 


d Exvd.20.4, 
e Exod, 34. 


Deut, 97, 


lac! 
lb pu 
cnw 


pen, 7. 16, 


8nen. 23.22, 
)eut. 24. 


Ruth 2. 15, 


h Fxcd. 20. 
15.n 22,1, 


pen. 6. vs 
i Fd. 20. HE 


pen. 6, 2 
Ieu tô. MW 
Matt. 5.34. 
Iago 5. 12, 
k Deut, 24. 
4, 15, 
Mal. 3. 5, 
Iago 5. â. 
1 Deut, 27, 


mExod.23.3. 
Deut.l.17. 


Iago 2. 9. 
n Exod.29.1, 
Ps.15.3. 
ad £0, 20, 
Diar.11.13. 
a 20, 19, 

o 1 Ioan 2, 
JT G1 ap, ll), 

nc 18. 


DON 

2 Ioan 10, 
ll. 

a Matt. 5.43, 


18 Na ddïala, ac na chadw lid i Rhuf 12.0, 


Gal, 5, 14, 


feibion dy bobl; ond 1câr dy gym-| Iago 2.8. 


Au-adrodd 


Cyn | 
CEIST 


1490. 


r Dout. 22,9, 
10, UI; 


wr. 
4 Neu, iddi. 


| spen. 5. 15. 


| 





5 aancteidd- 


t pen. 17, 
10, &c. 

u Deut. 1S, 
10, 
l Sam. 15. 
Man 

z pen. 21, 5. 


y Deut.14.1. 
Jer, l6. 6, 


£ pen. 26. 2. 


a Den. O. 6, 
DU) 


Deut, 18, 


Es. 8, 19. 
Act.16.16 





mydog megis ti dy hun: yr AR- 
GLWYDD ydwyf íi. 


19 $ Cedwch fy neddfau: na âd 


i'th anifeiliaid gydio o amryw ryw- 
ogaeth, "ac na haua dy faes âg 
amryw had; ac nac aed am danat 
ddilledyn cymmysg o lin a gwlan. 
20 1 A phan fyddo i wr a wnelo 
â benyw, a hithau yn forwyn gaeth 


- | wedi ei *dyweddïo i wr, ac heb ei 


rhyddhâu ddim, neu heb roddi 


a, rhyddid iddi; bydded *2ddynt gur- 


fa; ac na ladder hwynt, am nad 
oedd hi rydd. 

91 A *dyged efe yn aberth dros 
ei gamwedd i'r ARGLWYDD, 1 ddrws 
pabell y cyfarfod, hwrdd dros gam- 
wedd. 

22 A gwnaed yr offeiriad gymmod 
drosto âr hwrdd dros gamwedd, 
cer bron yr ARGLWYDD, am ei 
bechod a bechodd efe: a maddeuir 
iddo am ei bechod a wnaeth efe. 

23 A phan ddeloch i'r tir, a 
phlannu o honoch bob pren ym- 
borth; cyfrifwch yn ddïenwaededig 
ei ffrwyth ef; tair blynedd y bydd 
efe megis dïenwaededig i chwi: na 
fwyttâer o hono. 

294 Ar bedwaredd flwyddyn y 
bydd ei holl ffrwyth yn *sanctaidd 
i foliannu yr ARGLWYDD âg (f. 

25 A'r bummed flwyddyn y bwyt- 
têwch ei ffrwyth, fel y chwanego 
efe eì gnwd i chwi: myfi yw yr 
ARGLWYDD eich Duw. 

26 I *Na fwyttêwch ddim ynghyd 
âi waed: “nac arferwch na swyn- 
ion, na choel ar frudiau. 

27 *Na thalgrynnwch odre eich 
pen, ac na thorr gyrrau dy farf. 


28 Ac 'na wnewch dorriadau yn. 


eich cnawd am un marw, ac na 
roddwch brint nôd arnoch : yr AR- 
GLWYDD *ydwyf íi. 

29 4 Na haloga dy ferch, gan beri 
iddi butteinio: rhag putteinio y tir, 
a llenwi y wlad o ysgelerder. 

30 10 “Cedwch fy Sabbathau, a 
pherchwch fy nghyssegr: yr AR- 
GLWYDD 4ydwyf ft. 

9l 9 *Nac ewch ar ol dewiniaid, 
ac nac ymofynwch â'r brudwyr, i 
ymhalogi o'u plegid: yr ARGLWYDD 


'|eich DUW 4ydwy/ fi. 


b Exod. 22, 
21.a 23,09, 


6 orthrym- 
nwch. 


32 | Cyfod ger bron penwynni, a 
pharcha wyneb henuriad; ac ofna dy 
DDUW: yr ARGLWYDD dwyf fi. 

33 1 A Pphan ymdeithio dïeithr- 
ddyn ynghyd â thi yn eich gwlad, 
na “flinwch ef. 


LEFITICUS, XX. 


34 “Bydded y dïeithr i chwi, yr 
hwn a ymdeithio yn eich plith, fc 
yr un a hanffo o honoch, a “châr ef 


amryw gyfreihiau. 
Cyn 

k] | CRIST 
1490. 


cExod,29.9. 


fel ti dy hun; o herwydd dïeithr- |apeut.10. 
iaid fuoch y'ngwlad yr Aipht: yr|” 


ARGLWYDD eich DUW ydwyf/ íì. 

35 «I Na wnewch gam ar farn, ar 
lathen, ar bwys, nac ar fesur. 

36 Bydded i chwi *gloriannau cyf- 
lawn, “cerrig cyfiawn, ephah gyf- 
iawn, a hìn gyfiawn: yr ARGLWYDD 
eich DUW ydwyf fi, yr hwn a'ch 
dygais allan o dir yr Aipht. 

37 Cedwch chwithau fy holl 
ddeddfau, a'm holl farnedigaethau, 
a gwnewch hwynt: yr ARGLWYDD 
ydwyf fi. 

PENNOD XX. 

1 4m yr hwn a roddo eì had 4 Moloch.. 4 Am 
yr hwn a arbedo y cyfryw. 6 Am fyned at 
Jfrudwyr. 1 Am ymsancteiddio. 9 Am yr hwn 
a, felldillio ei rïeni. 10 Am odineb, 11, 14, 
17, 19 Am ymlosgach, 13 Am orwedd gyd 
& gwrryw, 15 neu gyd âg anifail. 18 Am 
aflendid. 22 Gorchymyn ufudd-dod gyd & 
sancteiddrwydd. 21 Rhaid yw rhoddi brud- 
wyr i farwolaeth, 

LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 “Dywed hefyd wrth feibion Is- 
rael, ?P Pob un o feibicn Israel, neu 
o'r dïeithr a ymdeithio yn Israel, yr 
hwn a roddo o'i had i Moloch, a 
leddir yn farw; pobl y tir a'i llab- 
yddiant ef â cherrig. 

3 A “mi a osodaf fy wyneb yn er- 
byn y dyn hwnnw, ac a'i torraf o 
fysg ei bobl ; am iddo roddi o'i had 
i Moloch, i aflanhâu fy nghyssegr, 
ac i halogi fy enw sanctaidd. 

4 Ac os pobl y wlad gan guddio 
a guddiant eu llygaid oddi wrth y 
dyn hwnnw, (pan roddo efe ei had 
i Moloch,) ac nis lladdant ef: 

5 Yna *y gosodaf fy wyneb yn 
erbyn y dyn hwnnw, ac *yn erbyn 
ei dylwyth, a thorraf ymaith ef, a 
phawb fa ddilynant ei butteindra 
ef, gan butteinio yn ol Moloch, o 
fysg eu pobl. 

6 4 A'r dyn a dro ar ol dewin- 
iaid, a brudwyr, i butteinio ar eu 
hol hwynt; gosodaf fy wyneb yn 
erbyn y dyn hwnnw hefyd, a thor- 
raf ef ymaith o fysg ei bobl. 

7 SI “ Ymsancteiddiwch gan hynny, 
a byddwch sanctaidd: canys myfi 
yw yr ARGLWYDD eich Duw chwi. 

8 Cedwch hefyd fy neddfau, a 
gwnewch hwynt: myfi yw yr An- 
GLWYDD eich sancteiddydd. 


e Deut, gay. 


3. 
Diíar,ll.l. 
alc.ll, 


a 20. 10. 
7 bwysau, 


a pen. 18.21. 


b Deut, 18. 
10, 


Jer, 92. 0. 


c pen. 17. 10, 


âd pen. 11.10, 
eExod.20.5, 


fpen. 17.7. 


£pen, 19. 31, 


hnen.11.44. 
a lO 
l Pcetrl. 
16. 

Ea 2N 
l. 

J)eut. 27. 

16. 

J?iar. 20,20, 


9 «[ 'Os bydd neb a felldigo ei dad| Mau.124. 


— Y  . nL ^^^ ,Ô/0L.,,,,,,,,,,,....,,.__________^_^_____,__^_______,__, 





Am odineb. 





k pen. 18. 20, 
)eut, 22. 
4 )» 


Pau. 
loan 8,4,5. 


Ì pen. 18, 8, 


mpen.l1S.15, 
Deut, 27, 
as 


n pen. 1S.22. 


onen. lS,17. 
J?eut. 27, 
23. 


Pnen. 18.23. 
eut, 27. 
y2 


g nen. 1S. 9. 
eut. 21. 


ddelo 


rnpen, 18,19, 


2 Heb, 
ddinoelh- 
odd. 


& nen, 18, 
Ea ba 


t pen. 18, 14. 


u pen. 18. 10. 


3 y8gar- 
iaeth. 


x pen, 18. 26. 
J pen. 18, 
2o, 23. 


neu ei fam, lladder ef yn îarw: ei 
dad neu ei fam a felldigodd efe; ei 
waed /ydd arno ei hun. 

10 1 EA'r gwr a odinebo gyd â 
gwraig gwr araU, sef yr hwn a 
odinebo gyd â gwraig ei gymmyd- 
og, lladder yn farw y godinebwr 
a'r odinebwraig. 

11 'A'r gwr a orweddo gyd â gwraig 
ei dad, a noethodd noethni ei dad: 
lladder yn feirw hwynt ill dau; eu 
gwaed /ydd arnynt eu hunain. 

12 " Am y gwr a orweddo ynghyd 
âi waudd, lladder yn feirw hwynt 
ill dau: cymmysgedd a wnaethant; 
eu gwaed fydd arnynt eu hunain. 

13 " A'r gwr a orweddo gyd â gwr, 
fel gorwedd gyd â gwraig, ffieidd- 
dra a wnaethant ill dau: lladder 
hwynt yn feirw; eu gwaed fydd 
arnynt eu hunain. 

14 9Y gwr a gymmero wraig a'i 
mam, ysgelerder yw hynny: llosg- 
ant ef a hwythau yn tân; ac na 
fydded ysgelerder yn eich mysg. 

15 PA lladder yn farw y gwr a 


ymgydio âg anifail: lladdant hefyd 


yr anifail. 

16 A'r wraig a êl at un anifail, i or- 
wedd dano, lladd di y wraig a'r ani- 
fail hefyd: lladder hwynt yn feirw; 
eu gwaed fydd arnynt eu hunain. 

17 “ A'r gwr a gymmero cei chwaer, 
merch ei dad, neu ferch ei fam, ac 
a welo ei noethni hi, ac y gwelo 
hithau ei noethni yníau: gwarad- 
wydd gyw hynny; torrer hwythau 
ymaith y'ngolwg meibion eu pobl: 
noethni ei chwaer a noethodd efe; 
efe a ddwg ei anwiredd. 

18 ' A'r gwr a orweddo gyd â gwraig 


.»4.|glaf o'i mis-glwyf, ac a noetho ei 


noethni hi; ei diferlif hi a*ddatgudd- 
iodd efo, a hithau a ddatguddiodd 
ddiferlif ei gwaed ei hun: am hynny 
torrer hwynt ill dau o fysg eu pobl. 

19 * Ac na noetha noethni chwaer 
dy fam, neu chwaer dy dad; o her- 
wydd ei gyfnesaf ei hun y mae yn 
ei noethi: dygant eu hanwiredd. 

20 * A'r gwr a orweddo gyd â gwraig 
ei ewythr frawd ei dad, a noetha 


'noethni eì ewythr: eu pechod a 


ddygant; byddant feirw yn ddiblant. 

91 "A'r gwr a gymmero wraig ci 
frawd, (“peth aflan yw hynny,) efe 
a noethodd noethni ei frawd: di- 
blant fyddant. 

22 $| Am hynny cedwch fy holl 
* ddeddfau, a'm holl farnedigaethau, 
a gwnewch hwynt; fel ”na chwydo 


123 


LEFITICUS, XXI. 


y wlad chwi, yr hon yr ydwyf yn 
eich dwyn iddi i breswylio ynddi. 

23 Ac “na rodiwch yn neddfau y 
genedl yr ydwyf yn eu bwrw allan 
o'ch blaen chwi: o herwydd yr holl 
bethau hyn a wnaethant; “am hyn- 
ny y ffieiddiais hwynt. 

24 Ac wrthych y dywedais, Chwi 
a etifeddwch eu tir hwynt; mi ai 
rhoddaf i chwi i'w feddiannu; gwlad 
yn llifeirio o Jaeth a mêl: myfi gyw 
yr ARGLWYDD eich Duw chwi, yr 
hwn a'ch neillduais chwi oddi wrth 
bobloedd eraull. 

25 PRhoddwch ehwithau wahan- 
iaeth rhwng yr anifail glân a'r aflan, 
a rhwng yr aderyn aflan ar glân; ac 
na wnewch eich eneidiau yn ffiaidd 
o herwydd anifail, neu o herwydd 
aderyn, neu o herwydd dim oll a 
“ymlusgo ar y ddaear, yr hwn a 
neillduais i chwi i'w gyfrif yn aflan. 

26 Byddwch chwithau sanctaidd 1 
mi: “o herwydd myfi yr ARGLWYDD 
ydwyf sanctaidd, ac a'ch neillduais 


chwi oddi wrth bobloedd eraill, i| 


fod yn eiddof fi. 

27 Y *Gwr neu wraig a fo gan- 
ddynt yspryd dewiniaeth, neu frud, 
hwy a leddir yn farw: â cherrig y 
llabyddiant hwynt; eu gwaed fydd 
arnynt eu hunain. 


PENNOD XXI. 

1 Am alar yr offeiriaid. 6 Am ew sancleidd- 
rwydd. 9 Am eu cymmeriad. ,15 Am eu 
priodasau. 16 Ni chaif yr offeiriaid a fo 
arnynt anaf weini yn y cyssegr. 

DYWEDODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Llefara wrth yr 
offeiriaid, meibion Aaron, a dywed 
wrthynt, “Nac ymhaloged meb am 

y marw ym mysg ei bobl. 

2 Ond am ei gyfnesaf agos iddo; 
am ei fam, am ei dad, ac am ei fab, 
ac am ei ferch, ac am ei frawd, 

3 Ac am ei chwaer o forwyn, yr 
hon sydd agos iddo, yr hon ni fu 
eiddo gwr: am honno y gall ym- 
halogi. 

4 Nac ymhaloged “pennaeth ym 
mysg ei bobl, i'w aflanhâu ei hun. 

5 P Na wnant foelni ar eu pennau, 
ac nac eilliant gyrrau eu barfau, ac 
na thorrant dorriadau ar eu cnawd. 

6 Sanctaidd fyddant i'w Duw, ac 
na halogant enw eu DUW: o her- 
wydd offrymmu y maent ebyrth tan- 
llyd yr ARGLWYDD, & “bara eu Duw; 
am hynny byddant sanctaidd. 

7 “Na chymmerant butteinwraig, 
neu un halogedig, yn wraig: ac na 


Am alar yv of eiriaud. 


Cyn 
CRIST 
1490. 


z pen, lS, 3, 
90. 





a Dent, 9. 5, 


b pen. 11, 2, 
Deut, 14, 4, 


4 Neu, 
a ymsym- 
mudo, 


d Dent. 18, 
10, Il. 
1 Sam, 28, 
TF 


a Vzec, 44, 
Dos 


2 Neu, gwr 
prïod am 
ei wraîg. 


b en. 19, 


2.28. 
Deut. 14. 1, 
Ezec, 44, 
20. 


ec Edrych 
pen. â. 11, 


d Fzec, 44, 
Jn, 





Dyledswyddaw 





Cyn 
CRIST 


MH 





8 Neu, 


ymhaloga 


butteinio. 


e 


e Exod. 30, 
30, 


f'Exod.28, 
pen. 16. 2 


ue 
Mn. 


& pen. 10, 6, 


h Exod, 28. 
36. 


í Ezec. 44, 
Pye. 


4 Neu, 
ymborth. 


BO 


k pen.22, 


5 Neu, 
ry eiddil. 


O. 


chymmerant wraig wedi ysgar oddi 
wrth ei gwr; o herwydd sanctaidd 
yw efe i'w Dpuw. 

8 A chyfrif di ef yn sanctaidd; o 
herwydd bara dy DDuw di y mae efe 
yn ei offrymmu: bydded sanctaidd 
i ti; o herwydd sanctaidd ydwy/ fi 
yr ARGLWYDD eich sancteiddydd. 

9 Ac os *dechreu merch un 
offeiriad butteinio, halogi ei thad 
y mae: llosger hi yn tân. 

10 A'r offeiriad pennaf o'i frodyr, yr 
hwn y tywalltwyd “olew yr enneiniad 
ar ei ben, ac fa gyssegrwyd i wisgo 
y gwisgoedd, “na ddïosged oddi am 
ei ben, ac na rwyged ei ddillad : 

ll Ac na ddeued at gorph un 
marw, nac ymhaloged am ei dad, 
nac am ei fam: 

12 Ac nac aed allan o'r cyssegr, ac 
na haloged gyssegr ei DDUW; am 
fod “coron olew enneiniad ei DDyuw 
arno ef: myfi y4 yr ARGLWYDD. 

13 A ichymmered efe wraig yn ei 
morwyndod. 

14 Gwraig weddw, na gwraig wedi 
ysgar, nac un halogedig, 24 phut- 
tain; y rhai hyn na chymmered: 
ond cymmered forwyn o'i bobl ei 
hun yn wraig. 

15 Ac na haloged ei had ym 
mysg ei bobl: canys myfi yw yr 
ARGLWYDD ei sancteiddydd ef. 

16 1 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

17 Llefara wrth Aaron, gan ddy- 
wedyd, Na nesâed un o'th had di 
trwy eu cenhedlaethau, yr hwn y 
byddo anaf arno, i offrymmu * bara 
ei DpuUw: 

18 Canys ni chaiff un gwr y byddo 
anaf arno nesâu; y gwr dall, neu 
y cloff, neu y trwyndwn, neu y neb 
y byddo dim “gormod ynddo; 

19 Neu y gwr y byddo iddo droed 
tŵn, neu law dôn; 

20 Neu a fyddo yn gefngrwm, neu 
yn *gorr, neu a magl neu bysen ar 
ei lygad, neu yn grachlyd, neu yn 
glafrllyd, neu wedi ysigo ei eirin. 

21 Na nesâed un gwr o had Aaron 
yr offeiriad, yr hwn y byddo anaf 
arno, i offrymmu ebyrth tanllyd yr 
ARGLWYDD: anaf sydd arno; na 
nesâed i offrymmu bara ei DDUW. 

22 Bara ei DDUW, O'r pethau 
sanctaidd cyssegredig, ac o'r pethau 
cyssegredig, a gaiff efe ei fwytta. 

23 Etto nac aed i mewn at y wa- 
hanlen, ac na nesâed at yr allor, 


LEFITICUS, XXII. 





nghyssegroedd: canys myfi yw yr 
ARGLWYDD eu sancteiddydd hwynt. 

24 A llefarodd Moses ^yn wrth 
Aaron ac wrth ei feibion, ac wrth 
holl feibion Israel. 


PENNOD XXII. 

1 Rhaid ŷ'r offeiriaid yn eu haflendid ymgadw 
oddî wrth y pelhau cyssegredig, 6 Y modd y 
mae eu puro hwynt. 10 Pwy yn nhŷ yr of- 
eiriaid a al, fwylla o'r pethau cyssegredig. 
17 Rhaid ŵ'r aberthau fod yn ddïanaf. 26 
Oedran yr aberth. 29 Y gyfraith am fwytta 
yr aberth dîolch. 

LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth Aaron, ac wrth ei 
feibion, am iddynt ymneillduo oddi 
wrth bethau cyssegredig meibion 
Israel, ac na halogant fy enw sanct- 
aidd, yn y pethau y maent yn eu 
cysseeru i mi: myfi yw yr AR- 
GLWYDD. 

3 Dywed wrthynt, Pwy bynnag 
o'ch holl hiliogaeth, trwy eich cen- 
hedlaethau, a nesao at y pethau 
cyssegredig a gyssegro meibion Is- 
rael ì'r ARGLWYDD, aì aílendid 
arno; torrir ymaith yr enaid hwn- 
nw oddi ger fy mron: myfi yw yr 
ARGLWYDD. 

4 Na fwyttâed neb o hiliogaeth 
Aaron o'r pethau cyssegredig, ac 
yntau yn wahan-glwyfus, neu * yn 
ddiferllyd, Phyd oni lanhâer ef: na'r 
hwn a “gyffyrddo â dim wedi ei hal- 
ogi wrth y marw, na'r hwn “yr êl 
oddi wrtho ddisgyniad had; 

5 Na'r un a *gyffyrddo âg un ym- 
lusgiad, trwy yr hwn y gallo fod yn 
aflan, neu â “dyn y byddai aflan o'i 
blegid, pa aflendid bynnag fyddo 
arno: 

6 A'r dyn a gyffyrddo âg ef, a fydd 
aflan hyd yr hwyr; ac na fwyttâed 
o'r pethau cyssegredig, oddi eithr 
iddo olchi ei gnawd mewn dwfr. 

7 A phan fachludo yr haul, glân 
fydd; ac wedi hynny bwyttâed o'r 
pethau cyssegredig: canys ei fwyd 
ef yw hwn. 

8 Ac “na fwyttâed o ddim wedi 
marw ei hun, neu wedi eì ysglylí- 


aethu, i fod yn aflan o'i blegid:| 


myfì 412 yr ARGLWYDD. 

9 Ond cadwant fy neddf i, ac na 
ddygant bechod bob un arnynt eu 
hunain, i farw o'i blegid, pan halog- 
ant hì: myfi 47:7Ŵ yr ARGLWYDD eu 
sancteiddydd hwynt. 

10 Ac *na fwyttâed un alltud o'r 





yr offeiniaid. 





Cyn 





a pen. 15. 2, 

b pen. 14. 2. 
a.l5. 13. 

c Num. 19. 


d pen. 15.16. 


e pen. ll,24, 


f pen. 15. 7, 
1N 


E£ Exod. 22, 


en. H.15. 
ec. A 
lly 


h Edrych 
1Sam,21,6. 


am fod anaf arno; ac na halozed fy peth cyssegredig: dïeithrddyn yr | 


124 


| & arian. 





y 


3N 





Rhaid vr aberthau 


Cynn | offeiriad, a'r gwas cyflog, ni chaiff 

OR |fwytta y peth cyssegredig. 
—-—— | ll Ond pan bryno yr offeiriad 
ddyn *am ei arian, hwnnw a gaiff 
fwytta o hono, a'r hwn a aner yn 
ei dŷ ef: y rhai hyn a gânt fwytta 
o'i fara ef. 

12 A merch yr offeiriad, pan fyddo 
ihi eiddo gwr dïeithr, ni chaiff hi 
| fwytta. o offrwm y pethau cyssegr- 
| edig. 

13 Ond merch yr offeiriad, os 
| gweddw fydd hi, neu wedi ysgar, a 
| heb blant iddi, ac wedì dychwelyd 
|i dŷ ei thad, a gaiff fwytta o fara ei 


2 Heb. 
â gwerth 


| ípen.10.14.| thad, 'megis yn ei hieuengctid; ac 


ni chaiff neb dïeithr fwytta o hono. 

14 A phan fwyttao un beth 
cyssegredig mewn anwybod; yna 
chwaneged ei bummed ran aíto, 
Ia rhodded gyd â'r peth cyssegredig 
| i'r offeiriad. 

15 Ac na halogant gyssegredig 
bethau meibion Israel, y rhaì a 
offirymmant i'r ARGLWYDD. 

16 Ac na *wnant iddynt ddwyn 
cosp camwedd, pan fwyttaont eu 
cyssegredig bethau hwynt: o her- 
wydd myfi yw yr ARGLWYDD eu 
sancteiddydd. 

17 4 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, . 

18 Llefara wrth Aaron, ac wrth ei 
feibion, ac wrth holl feibion Israel, 
a dywed wrthynt, “Pwy bynnag o 
dŷ Israel, ac o ddïeithr yn Israel, 
a offrymmo ei offrwm yn ol ei holl 
addunedau, ac yn ol ei holl roddion 
gwirfodd, y rhai a offrymmant i'r 
ARGLWYDD yn boeth-offrwm ; 

19 Ofrymmwch wrth eich ewyll- 
ys eich hun, un gwrryw perffeith- 
gwbl, o'r eidionau, o'r defaid, neu 
o'r geifr. 

20 'Nac offrymmwch ddim 4y byddo 
anaf arno; o herwydd ni bydd efe 
gymmeradwy drosoch. 

21 A “phan offrymmo gwr aberth 
hedd i'r ARGLWYDD, gan neillduo 
ei adduned, neu rodd ewyllysgar o'r 
eidionau, neu o'r praidd, bydded 
berffeith-gwbl, fel y byddo gym- 
meradwy : na fydded un anaf arno. 

22 "Y dall, neu yr ysig, neu yr 
anafus, neu y dafadenog, neu y 
crachlyd, neu y clafrllyd, nac off- 
rymmwch hwy iT ARGLWYDD, ac 
ua roddwch aberth tanllyd o hon- 
ynt ar allor yr ARGLWYDD. 
MR 23 A'r eidion, neu yr *oen a fyddo 
Ua 9cormod neu ry fychain ei aelodau, 


FUN 


eu 
ymlwyth- 
anl â chosp. 


1 Deut, 16. 
21 Val, 
Mal. 1. 8. 


mpen,S3. l, 











26 


LEFITICUS, XXIII. 


Jod yn ddianaf. 


gellwch ei offirymmu yn offrwm _ Cyn 
gwirfodd; ond dros adduned ni, Sn 
bydd cymmeradwy. 

24 Nac offrymmwch i'r ARGLWYDD 
ddim wedi llethu, neu ysigo, neu 
ddryllio, neu dorri; ac na wnewch 
yn eich tir y //ath beth. 

25 Ac nac offrymmwch o law un 
dïeithr fwyd eich Duw o'r holl beth- 
au hyn: canys y mae eu llygredig- 
aeth ynddynt; anaf sydd arnynt: 
ni byddant gymmeradwy drosoch. 

26 4 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

27 PPan aner eidion, neu ddafad, |".Pxoì.22. 
neu afr, bydded saith niwrnod dan | 5i26 
ei fam; o'r wythfed dydd ac o| mn? 
hynny allan y bydd cymmeradwy 
yn offrwm o aberth tanllyd i'r AR- 
GLWYDD. 

28 Ac am fuwch neu * ddafad, na |5 Neu, afr. 
leddwch hi 9a'i llwdn yn yr un dydd. |«Dt.22.6. 

29 A phan aberthoch aberth dïolch | 
îr ARGLWYDD, offrymmwch wrth 
eich ewyllys eich hunain. 

30 Y dydd hwnnw y bwyttêir ef; 
rna weddillwch o hono hyd y bore: 
myfi 4 yr ARGLWYDD. 

31 Cedwch chwithau fy ngorchy- 
mynion, a gwnewch hwynt: myfi 
yw yr ARGLWYDD. 

32 Ac na halogwch fy enw sanct- 
aidd, ond “sancteiddier fi ym mysg 
meibion Israel: myfi tv yr AR- 
GLWYDD eich sancteiddydd, 

33 Yr hwn a'ch dygais chwi allan 
o dir yr Aipht, i fod yn DDUW ì 
chwi: myfi yw yr ARGLWYDD. 


PENNOD XXIII 
1 Gwyliau yr 4rglwydd, 9 Y Sabbath. 4 Y 

Pasc. 9 Yr ysgub flaen-ffrwylh. 15 Gwyl y 

Sulgwyn. 22 Rhaid yw gadael peth ŵ'r tlod- 

ion ŵw lofa. 29 Gwyl yr udgyrn. 26 Y 

dydd cymmod. 99 Gwyl y pebyll. 

LEFARODD yr ARGLWYDD hef- 
yd wrth Moses, gan. ddywedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, a 
dywed wrthynt, Gwyliau yr AR- 
GLWYDD, y rhai a gyhoeddwch yn 
gymmanfeydd sancïaidd, ydyw fy 
ngwyliau hyn. 

3 »Chwe diwrnod y gwneir gwaith ; |*, Exod 90. 
a'r seithfed dydd y bydd Sabbath| s 
gorphwysdra, sef cymmanfa sanct- 
aidd; dim gwaith nis gwnewch: 
Sabbath gyw efe i'r ARGLWYDD yn 
eich holl drigfannau. 

4 $l Dyma wyliau yr ARGLWYDD, 
y cymmanfeydd sanciaidd, y rhai 
a gyhoeddwch yn eu tymmor. 

5 PO fewn y mis cyntaf, ar y ped- 





F pen, 7, 15, 


8 pen, 10. â. 


Luc l2. l4. 


b Kzxod. 12. 


A2816... 
Deut. 16. I, 


io) 





| Yr ysgub flaen-ff wyth. 





LEFITICUS, XXIII. 


Dydd y cymmod. | 





Cyn 
CRIST 
1490. 





TNA cg Y —— 


ddyrnaid. 
Heb. omer. 


eut, io. J. 
| 
| 
| 


| e Exod. 23, 
6.1 


| a 4.26. 
Num. 15. 
17. a 28. 26. 
Deut. 26. 1. 


werydd dydd ar ddeg o'r mis, yn y 
cyfnos, y bydd Pasc yr ARGLWYDD. 

6 A'r pymthegfed dydd o'r mis 
hwnnw y bydd gwyl y bara croyw 
ir ARGLWYDD: saith niwrnod y 
bwyttêwch fara croyw. 

7 Ar y dydd cyntaf y bydd i chwi 
gymmanfa sanctaidd: dim caeth- 
waith ni chewch ei wneuthur. 

8 Ond offrymmwch ebyrth tanllyd 
i'r ARGLWYDD saith niwrnod: ar y 
seithfed dydd bydded cymmanfa 
sanctaidd ; na wnewch ddim caeth- 
waith, 

9 i A llefarodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses, gan ddywedyd, Llefara wrth 
feibion Israel, a dywed wrthynt, 

10 < Pan ddeloch i'r tir a roddaf ìi 


'| chwi, a medi o honoch ei gynhauaf; 
.|yna dygwch *ysgub blaen-ffrwyth 


eich cynhauaf at yr offeiriad. 

ll Cyhwfaned yntau yr ysgub ger 
bron yr ARGLWYDD, i'ch gwneuthur 
yn gymmeradwy: trannoeth wedi y 
Sabbath y cyhwfana yr offeiriad hi. 

12 Ac offrymmwch ar y dydd y 
cyhwfaner yr ysgub, oen blwydd, 
perffeith-gwbl, yn boeth-offrwm i'r 
ARGLWYDD. 

13 A'i fwyd-offerwm o ddwy ddeg- 
fed ran. o Deilliaid wedi ei gym- 
mysgu âg olew, yn aberth tanllyd 
ì'r ARGLWYDD, yn arogl peraidd: 
ai ddïod-offrwm /ydd o win, ped- 
waredd 71» hìn, 

14 Bara hefyd, nac ŷd wedi ei 
grasu, na thywysennau îr, ni chewch 
eu bwytta hyd gorph y dydd hwn- 
nw, nes dwyn o honoch offrwm 
eich Duw. Deddf dragywyddol 
trwy eich cenhedlaethau, yn eich 
holl drigfannau, fydd hyn. 

15 A “chyfrifwch i chwi o dran- 
noeth wedi y Sabbath, or dydd y 
dygoch ysgub y cyhwfan; saith 
Sabbath cyflawn fyddant: 

16 Hyd drannoeth wedi y seithfed 
Sabbath, y cyfrifwch ddeng niwrnod 
a deugain; ac offrymmwch fwyd- 
offrwm newydd i'r ARGLWYDD. 

17 A dygwch o'ch frigfannau ddwy 
dorth gyhwfan, dwy ddegfed ran o 
beilliaìd fyddant: yn lefeinllyd y 
pobir hwynt, *yn flaen-ffrwyth i'r 
ARGLWYDD, 

18 Ac offrymmwch gyd â'r bara 
saith oen blwyddiaid, perffeith- 
gwbl, ac un bustach ieuancc, a 
dau hwrdd: poeth-offrwm'ir An- 
GLWYDD fyddant hwy, ynghyd â'u 


bwyd-offrwm a'u dïod-offrwm; sef 


125 


eneidiau ar y nawfed dydd o'r mis, 


aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r 
ARGLWYDD. 1490. 

19 Yna aberthwch fun bwch geifr |ryenas | 
yn bech-aberth, a dau oen blwydd-| 5 
iaid yn aberth hedd. 

20 A chyhwfaned yr offeiriad 
hwynt, ynghyd â bara y blaen- 
ffrwyth, yn offrwm cyhwfan ger 
bron yr ARGLWYDD, ynghyd â'r ddau 
oen : heyssegredig i'r ARGLWYDD 44C 
eiddo yr offeirìad fyddant. 

21 A chyhoeddwch, o fewn corph 
y dydd hwnnw, y bydd cymmanfa 
sanctaidd i chwi; dim caethwaith 
nis gwnewch. Deddf dragywyddol, 
yn eich hoÌl drigfannau, trwy eich 
cenhedlaethau, fydd hyn. 

22 i 'A phan fedoch gynhauaf eich 
tir, na lwyr-feda gyrrau dy faes, “ac 
na loffa loffion dy gynhauaf; gâd 
hwynt i'r tlawd a'r dïeithr : myfi yw 
yr ARGLWYDD eich Duw chwi. 

23 « A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

24 Llefara wrth feibion Israel 
gan ddywedyd, Ar y !seithfed mis, 
ar y dydd cyntaf o'r mis, y bydd 
i chwi Sabbath, yn goffadwriaeth 
caniad udgyrn, a chymmanfa sanct- 
aidd. 

25 Dim caethwaith nis gwnewch; 
ond offrymmwch ebyrth tanllyd i'r 
ARGLWYDD. 

26 4 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

27 mY degfed dydd or seithfed 
mis hwn, y bydd dydd cymmod ; 
cymmanfa sanctaidd fydd i chwi: 
yna cystuddiwch eich eneidiau, ac 
offrymmwch ebyrth tanllyd i'r An- 
GLWYDD. 

28 Ac na wnewch ddim gwaith o 
fewn corph y dydd hwnnw: o her- 
wydd dydd cymmod 71v, i wneuthur 
cymmod drosoch ger bron yr An- 
GLWYDD eich Duw. 

29 Canys pob enaid a'r ni chys- 
tuddier o fewn corph y dydd liwn, 
na dorrir ymaith oddi wrth ei 
bobl. 

30 A phob enaid a wnelo ddim 
gwaith o fewn corph y dydd hwn- 
nw, difethaf yr enaid hwnnw hefyd 
o fysg ei bobl. 

31 Na wnewch ddim gwaith. 
Deddf dragywyddol, trwy eich cen- 


& pen. 3. xL, 


h Nun. 18, 


Deut. 18. 4, 


i pen. 12. 9. | 
k Deut. 24. b 
19, 


I Num.29. 1. 


m pen. 16.29. 
Num.29.7. 





n Gen. XI. 
1i, 


' hedlaethau, yn eich holl drigfan- 


nau, 4yw hyn. 
32 Sabbath gorphwysdra yw efe ì 
chwi; cystuddiwch chwithau eich 








Gwyl y pebyll. 





4 Heb, 
dydd gwa- 
harddedig. 


r Neh. 8. 15, 


5 Neu, 
geingciau. 


hwyr: o hwyr i hwyr y *ced- 
wch eich Sabbath. 


33 A llefarodd yr ARGLWYDD 


- I wrth Moses gan ddywedyd, 


34 Llefara wrth feibion Israel, gan 
ddywedyd, * Ar y pymthegfed dydd 
o'r seithfed mis hwn y bydd gwyl y 
pebyll saith niwrnod i'r ARGLWYDD. 

35 Ar y dydd cyntaf y bydd cym- 
manfa sanctaidd: dim caethwaith 
nis ewch. 

36 Saith niwrnod yr offrymmwch 


.|aberth tanllyd i'r ARGLWYDD: Par 


yr wythfed dydd 1 y bydd cymmanfa 
sanctaidd i chwi; a chwi a offrym- 
mwch aberth tanllyd i'r ARGLWYDD: 
*uchel wyl yw hi; nawnewch ddim 
caethwaith. 

37 Dyma wyliau yr ARGLWYDD, 
y rhai a gyhoeddwch yn gymman- 
feydd sanctaidd, i offrymmu i'r AR- 
GLWYDD aberth tanllyd, offrwm 
poeth, bwyd-offrwm, aberth, a dïod- 
offrwm; pob peth yn ei ddydd: 

38 Heb law Sabbathau yr AR- 
GLWYDD, ac heb law eich rhoddion 
chwi, ac heb law eich holi adduned- 
au, ac heb law eich holl offrymmau 
gwirfodd, a roddoch i'r ARGLWYDD. 

39 Ac ar y pymthegfed dydd o'r 
seithfed mis, pan gynhulloch ffrwyth 
eich tir, cedwch wyl i'r ARGLWYDD 
saith niwrnod: bydded gorphwys- 
dra ar y dydd cyntaf, a gorphwys- 
dra ar yr wythfed dydd. 

40 * A'r dydd cyntaf cymmerwch i 
chwi “ffrwyth pren prydferth, cang- 
hennau palmwydd, a brig pren cae- 
adfrig, a helyg afon; ac ymlawen- 
hêwch ger bron yr ARGLWYDD eich 
Duw saith niwrnod. 

41 A chedwch hon yn wyl i'r AR- 
GLWYDD saith niwrnod yn y flwydd- 
yn: deddf dragywyddol yn eich 
cenhedlaethau 4v; ar y seithfed 
mis y cedwch hi yn wyl. 

42 Mewn bythod yr arhoswch saith 
niwrnod; pob prïodor yn Israel a 
drigant mewn bythod: 

43 Fel y gwypo eich cenhedlaeth- 
au chwi mai mewn bythod y perais 
i feibion Israel drigo, pan ddygais 
hwynt allan o dir yr Aipht: myfi 
yw yr ARGLWYDD eich DUW. 

44 A thraethodd Moses wyliau yr 
ARGLWYDD wrth feibion Israel. 


PENNOD XXIV. 

1 Olew y llusernau. O Y bara gosod. 10 Mab 
Selomith yn catlu. 19 Cyfraith cabledd, 17 
a llofruddiaeth, 18 Am golled. 29 Llabyddio 
y cablwr, 


Ln LG I ——__a cu au —  —_——_———————c 
FT —————————— 


LEFITIOUS, XXIV. 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 
9 Gorchymyn i feibion Israel 


ddwyn attat olew olew-wydden pur, | 2 


coethedig, i'r goleuni, 1 beri i'r 
lampau “gynneu bob amser. 

3 O'r tu allan i wahanlen y dyst- 
iolaeth, ym mhabell y cyfarfod, y 
trefna Aaron ef o hwyr hyd fore, 
ger bron yr ARGLWYDD, bob amser. 
Deddf dragywyddol trwy eich cen- 
hedlaethau fydd Ayn. 

4 Ar y canhwyllbren P pur y trefna 
efe y lampau ger bron yr ARGLWYDD 
bob amser. 

5 A chymmer beilliaid, a phoba 
ef yn ddeuddeg “teisen: dwy ddeg- 
fed ran fydd pob teisen. 

6 A gosod hwynt yn ddwy res, 
chwech 42 y rhes, ar y bwrdd pur, 
ger bron yr ARGLWYDD. 

7 A dod thus pur ar bob rhos, fel y 
byddo ar y bara, yn goffadwriaeth, 


Y bara gosod. 


Cyn 
CRIST 
1490. 

a Exod, 21. 

O, 





ITeb, 
ddyrchafu. 


b Exod. 3L8, 


c Exod, 25, 
30, 


ac yn aberth tanllyd i'r ARGLWYDD. | 

8 Ar bob dydd Sabbath y trefna. 
efe hyn ger bron yr ARGLWYDD bob | 
amser, yn gyfammod tragywyddol 
oddi wrth feibion Israel. 

9 A bydd eiddo Aaron ai feibion; 
a hwy a'i bwytty yn y lle sanctaidd: 
canys sancteiddiolaf yw iddo ef o 
ebyrth tanllyd yr ARGLWYDD, trwy 
ddeddf dragywyddol. 

10 1 A mab gwraig o Israel, a 
hwn yn fab gwr o'r Aipht, a aeth 
allan ym mysg meibion Israel; a 
mab yr Israelees a gwr o Israel a 
ymgynhennasant yn y gwersyll. 

ll A mab y wraig o Israel a gabl- 
odd enw gyr ARGLWYDD, ac a fell- 
digodd: yna y dygasant ef at Mo- 
ses: ac enw ei fam oedd Selomith, 
merch Dibri, o Ìwyth Dan. 

'12 *A gosodasant ef y'ngharchar, |*Num.15. 
fel yr hysbysid iddynt o enau yr| 
ARGLWYDD beth a wnaent. 

13 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses, gan ddywedyd, 

14 Dwg y cablydd i'r tu allan i'r 
gwersyll: a frhodded pawb ai clyw- |!P5mhe9 
sant ef eu dwylaw ar ei ben ef, a 
llabyddied yr holl gynnulleidfa ef. 

15 A llefara wrth feibion Israel, 
gan ddywedyd, Pwy bynnag a gablo 
ei DDUW, a ddwg ei bechod. 

16 A “lladder yn farw yr hwn a|51Tren, 
felldithio enw yr ARGLWYDD; yr| 
holl gynnulleidfa gan labyddio a'i 
llabyddiant ef: lladder yn gystal y 
dïeithr, a'r prïodor, pan gablo efe 
enw yr ARGLWYDD. 


d Exod, 29, 


en. 8, 31, 
Sam.21,0. 
Matt, 12, 4, 


ee. ....._5ÏÔÂ^_ÔÊ_ÏÔ^_Â^Ô_Ô^w^__ 
Llabyddio y cablwr. . LEFITICUS, XXV. Blwyddyn y Jubili. 


Cyn 17 4 A'r neb a ?laddo ddyn, | 9 Yna pâr ganu ì ti udgorn *y Jubili cyng 
CRIST adder yntau yn farw. ar y seithfed mis, ar y degfed dydd| 1491. 





i 18 A'r hwn a laddo anifail, taled | o'r mis; “ar ddydd y cymmod cen-lswe, | 
12 .s, |Am dano; *anifail am anifail. wch yr udgorn trwy eich holl wlad. | «chelsain. | 
9]. 19 A phan wnelo un anaf ar ei| 10 A sancteiddiwch y ddegïed | 
n“'* | gymmydog; fel 'y gwnaeth, gwneler | flwyddyn a deugain, a chyhoeddwch | 
aew |iddo: ryddid yn y wlad i'w holl drigolion: 
einioes 20 Torriad am dorriad, llygad am | jubili fydd hi i chwi; a dychwelwch 


4 Heb, lygad, dant am ddant: megis y 
einioes. | gwnaeth anaf ar ddyn, felly gwneler 
get 2. | iddo yntau. 
Deut.198. | 9] E A'r hwn a laddo anifail, a dâl 
,Mat,525. am dano: a laddo ddyn, a leddir. 
38. 292 Bydded 'un farn i chwi; bydd- 
'Exŵ12. | ed i'r dïeithr, fel i'r prïodor: myfi 
ydwyf yr ARGLWYDD eich Duw. 
23 « A mynegodd Moses Aym i 
feibion Israel: a hwynt a ddygasant 
y cablydd i'r tu allan i'r gwersyll, ac 
a'i llabyddiasant ef â cherrig. Felly 
meibion Israel a wnaethant megis y 
gorchymynodd yr ARGLWYDD wrth 


Moses. BENNOD XXV. 


1 Sabbath y seithfed flwyddyn. 8 Y Jubili yn 

y ddegfed, flwyddyn a deugain. 14 Am or- 

thrymmu. 18 Bendith am ufudd-dod. 29 

Gollyngiad tiroedd, 29 a thai. 99 Tosturio 

wrth y tlawd. 99 Esmwyth drin caelkion, 

41 Adbrynu gweision, 

1491. LEFARODD yr ARGLWYDD 
hefyd wrth Moses, ym myn- 
ydd Sinai, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, a 
dywed wrthynt, Pan ddeloch i'r tir 
yr hwn a roddaf i chwi; yna gor- 

*Exo.2. |phwysed y tir “Sabbath i'r AR- 

Edrych GLWYDD. | 

reo.28.84.|. 3 Chwe blynedd yr heui dy faes, 
a chwe blynedd y torri dy winllan, 
ac y cesgli ei chnwd. 

4 Ac ar y seithfed flwyddyn y 
bydd Sabbath gorphwysdra i'r tir, 
sef Sabbath i'r ARGLWYDD: na haua 
dy faes, ac na thorr dy winllan. 

*2Bren. | 5 Na chynhauafa yr hyn a dyfo o 
?He. |hono ei hun, ac na chasgl *rawnwin 
dy neit4u. | dy winwydden ni thcclaist: bydd 
aeth, yn flwyddyn orphwysdra i'r tir. 

6 Ond bydded ffrwyth Sabbath y 
tir yn ymborth i chwi; sef ì ti, ac i'th 
wasanaethwr, ac i'th wasanaethferch, 
ac i'th weinidog cyflog, ac i'th alltud 
yr hwn a ymdeithio gyd â thi, 

7 I'th anifail hefyd, ac i'r bwystfil 
Jydd yn dy dir, y bydd ei holl gnwd 
yn ymborth. 

8 4 Cyfrif hefyd i tì saith Sabbath 
o flynyddoedd, sef saith mlynedd 


bob un i'w etifeddiaeth, ïe, dychwel- 
wch bob un at ei deulu. 

1l Y ddegfed flwyddyn a deugain 
honno fydd jubili i chwi: na heu- 
wch, ac na fedwch ei chnwd a dyfo 
o hono ei hun; ac na chynhulìwch 
ei gwinwydden ni thaclwyd. 

12 Am ei bod yn jubili, bydded 
sanctaidd i chwi: o'r maes y bwyt- 
têwch ei ffrwyth hi. 

13 O fewn y flwyddyn jubili hon 
y dychwelwch bob un i'w etifedd- 
laeth. 

14 Pan werthech ddîm i'th gym- 
mydog, neu brynu ar law dy gym- 
mydog, na orthrymmwch bawb eich 
gilydd. 

15 Pryn gan dy gymmydog yn ol 
rhifedi y blynyddoedd ar ol y ju- 
bili; a gwerthed efe i tithau yn ol 
rhifedi blynyddoedd y cnydau. 

16 Yn ol amldra y blynyddoedd 
y chwanegi ei bris, ac yn ol anaml- 
dra y blynyddoedd y lleihêr di ei 
bris: o herwydd rhifedi y cnydau 
y mae efe yn ei werthu ì íi. 

17 Ac na orthrymmwch bob un ei 
gymmydog; ond ofna dy DpDUw: 
canys myfi ydwyf yr ARGLWYDD 
eich Duw chwL 

18 1 Gwnewch chwithau fy neddf- 
au, a chedwch fy marnedigaethau, 
a gwnewch hwynt; a chewch drigo 


yn y tir yn ddïogel. 


19 Y tir hefyd a rydd ei firwyth; 
a “chewch fwytta digon, a thrigo 
ynddo yn ddïogel. 

20 Ac hefyd os dywedwch, Beth 
a fwyttâwn y seithfed flwyddyn? 
wele, ni chawn hau, ac ni chawn 
gynnull ein cnwd: 

21 Yna mi a archaf fy mendith 
arnoch y chweched flwyddyn; a hi 
a ddwg ei ffrwyth i wasanaethu 
dros dair blynedd. 

22 A'r wythfed flwyddyn yr heu- 
wch; ond bwyttêwch o'r hen gnwd 
hyd y nawfed flwyddyn: nes dyfod 
ei chnwd hi, y bwyttêwch o'r hen. 

23 JT A'r tir ni cheir ei werthu 


| 
| 






seithwaith; dyddiau y saith Sab- | *yn llwyr: canys eiddof fi uv y tir; “He 
bath o flynyddoedd fyddant i ti yn | o herwydd “* dïeithriaid ac alltudion | ymai. 
| naw mlynedd a deugain. ydych gyd â mi. 'TPeir2n 


——b a. gm 








Gollyngiad, tiroedd a thai. 


Cyn 
CRIST 
1491, 





f Edrych 
Ruth 3, 2, 
12 


Jer, 32, 7, 


Num, 86. 2. 
Jos, 21. 2, 
&c, 


* gollwng. 


8 Heb, 
cryfhd. 


h Exod, 22. 
Deut, a 
19 


Diar, 28, &. 
Ezec, 18, 8. 
22, 12, 


" 
I Neh. 5, 9. 





LEFITICUS, XXV. 


24 Ac yn holl dir eich etifedd- 
iaeth rhoddwch ollyngdod i'r tir. 

25 4 Os tloda dy frawd, a gwerthu 
dîm oi etifeddiaeth, a fdyfod ei 
gyfnesaf i'w ollwng; yna efe a gaiff 
ollwng yr hyn a werthodd ei frawd. 

26 Ond os y gwr ni bydd ganddo 
neb a'i gollyngo, a chyrhaeddyd o'i 
law ef ei hun gael digon i'w ollwng: 

27 Yna cyfrifed flynyddoedd ei 
werthiad, a rhodded drachefn yr 
hyn fyddo dros ben i'r gwr yr hwn 
y gwerthodd ef iddo; felly aed eil- 
waith i'w etifeddiaeth. 

28 Ac os ei law ni chaiff ddigon 
i dalu iddo; yna bydded yr hyn a 
werthodd efe yn llaw yr hwn a'i 


|prynodd hyd flwyddyn y jubili; ac 


yn y jubili yr â yn rhydd, ac efe a 
ddychwel i'w etifeddiaeth. 

29 A phan wertho gwr dŷ annedd 
o fewn dinas gaerog; yna bydded 
ei ollyngdod hyd ben blwyddyn gyf- 
lawn wedi ei werthu: dros flwydd- 
yn y bydd rhydd ei ollwng ef. 

30 Ac oni ollyngir cyn cyflawni 
iddo flwyddyn gyfan; yna sicrhâer 
y tŷ, yr hwn /ydd yn y ddinas 
gaerog, yn llwyr i'r neb ai pryn- 
odd, ac i'w hiliogaeth: nid â yn 
rhydd yn y jubili. 

31 Ond tai y trefì nid oes caer- 
au o amgylch iddynt, a gyfrifir fel 
meusydd: bid gollyngdod iddynt, 
ac yn y jubili yr ânt yn rhydd. 

32 Ond “dinasoedd y Lefiaid, a 
thai dinasoedd eu hetifeddiaeth 
hwynt, bid i'r Lefiaid eu gollwng 
bob amser. 

33 Ac os *pryn un gan y Lefiaid; 
yna aed y tŷ a werthwyd, a dinas 
ei etifeddiaeth ef, allan yn y jubili: 
canys tai dinasoedd y Lefiaid ydyw 
eu hetifeddiaeth hwynt ym mysg 
meibion Israel. 

34 Ac ni cheir gwerthu maes pen- 
trefol eu dinasoedd hwynt: canys 
etifeddiaeth dragywyddol gyw efe 
iddynt. 

35 4 A phan dlodo dy frawd gyd â 
thi, a llesgâu o'i law; “cynnorthwya 
ef, fel y byddo byw gyd â thi; er e 
Jod yn ddïeithrddyn, neu yn alltud. 

36 " Na, chymmer ganddo occraeth 
na llog: ond 'ofna dy Dpuw; a 
gâd i'th frawd fyw gyd â thi. 

37 Na ddod dy arian iddo ar 
usuriaeth, ac na ddod dy fwyd iddo 
ar log. 

38 Myfi yw yr ARGLWYDD eich 
Duw chwi, yr hwn a'ch dygais all- 


129 





Cyfraith gweision. 


an o dir yr Aipht, ìi roddi i chwi dir, Cyn 
Canaan, ac ì fod yn DDuw i chwi. | 9MLST 

39 Y A “phan dlodo dy frawd gyd ur, 
â thi, a'i werthu ef iti; na wna), Deut 15. 
iddo wasanaethu yn gaethwas. 

40 Bydded gyd â thi fel gwein- 'Wb 
idog cyflog, fel ymdeithydd; hyd gcamo 
flwyddyn y jubili y caiff wasan- ^m d7e 
aethu gyd â thi. | anaeíh. 

41 Yna aed oddi wrthyt ti, efe 
ai blant gyd âc ef, a dychweled at. 
ei dylwyth, ac aed drachefn i eti-| 
feddiaeth ei dadau. 

42 Canys fy ngweision ì ydynt, y| 
rhai a ddygais allan o dir yr Aipht: 
na werther hwynt *fel caethweision. * Heb. 

43 1Na feistrola arno ef yn galed; cathws 
ond ofna dy Dpuw. «| 

44A chymmer dy wasanaethwr,' 
a'th wasanaethferch, y rhai fyddant i| 
ti, o fysg y cenhedloedd y rhai ydynt 
o'ch amgylch: o honynt y prynwch 
wasanaethwr a gwasanaethferch. 

45 A hefyd o blant yr alltudion y 
rhai a ymdeithiant gyd â chwi, pryn- 
wch o'r rhai hyn, ac o'u tylwyth y| 
rhai fmn£ gyd â chwi, y rhai a gen- 
hedlasant hwy yn eich tir chwi | 
byddant hwy ìi chwi yn feddiant. | 

46 Ac etifeddwch hwynt i'ch plant 
ar eich ol, i'w meddiannu vynt yn. 
etifeddiaeth; gwnewch iddynt eich 
gwasanaethu byth: ond eich brod- 
yr, meibion Israel, na feistrolwch yn 
galed y naill ar y llall. | 

47 $ A phan gyrhaeddo llaw dyn 
dïeithr neu ymdeithydd gyfoeth 
gyd â thi, ac ith frawd dlodi yn 
ei ymyl ef, a'i werthu ei hun i'r 
dïeithr yr hwn /ydd yn trigo gyd. 
â thi, neu i un o hiliogaeth tylwyth | 
y dïeithrddyn: | 

48 Wedi ei werthn, ceir ei ollwng. 
yn rhydd; un o'i frodyr a gaiff ei. 
ollwng yn rhydd; 

49 Naill ai ei ewythr, aì mab ei 
ewythr, a'i gollwng ef yn rhydd, 
neu 4m o'i gyfnesaf ef, o'i dylwyth 
ei hun, a'i gollwng yn rhydd; neu, 
os ei law a gyrhaedd, gollynged efe, 
ef ei hun. | 

50 A chyfrifed âi brynwr, o'r 
flwyddyn y gwerthwyd ef, hyd 
flwyddyn y jubili: a bydded arian 
eì werthiad ef fel rhifedi y blyn-| 
yddoedd; 'megis dyddiau gwein- 
idoz cyflog y bydd gyd âg ef. 

5l Os llawer /ydd o flynyddoedd 
yn ol; taled ei ollyngdod o arian 
eì brynedigaeth yn ol hynny. 

52 Ac os ychydig flynyddoedd 





caethwas. 


Y 


| 














| 





—_—  — ———— i —_—— Tu—— Y: 0. EY———_—_— ———_ 


Bendith am ufudd-dod. 


Cyn 
CRWST 
1491, 


9 Neu, yn y 
modd hyn. 


a Exod,20.4, 
Deut, 5, 8. 
a.l6. 22. 


a 20 OL 
Ps, 97. . 


2 Heb. 
faen llun. 


b pen. 19. 30. 


c Deut, 28. 1. 


d Amos 9, 
Yo. 


e pen. 25. 19, 


f Es. 35.9, 
Ezec, 34, 
25. 


E Job 11, 19, 
Es, ô5. 9 


Ezec, 34. 
aheidiol 


h Deut, 32, 


Jos. 23, 10, 


1 Ezec, 917, 
26. 


fydd yn ol hyd flwyddyn y jubili, 
pan gyfrifo âg ef; taled ei ollyng- 
dod yn ol ei flynyddoedd. 

53 Megis gwas cyflog o flwyddyn 
i flwyddyn y bydd efe gyd âg ef: 
ac na feistroled arno yn galed yn 
dy olwg di. 

54 Ac os efe ni ollyngir *9o fewn 
y blynyddoedd hyn; yna aed allan 
flwyddyn y jubili, efe a'i blant gyd 
âg ef. 

55 Canys gweision i mi yw meibion 
Israel; fy ngweision ydynt, y rhai a 
ddygais o dir yr Aipht: myfi ydwyf 
yr ARGLWYDD eich Duw chwi. 


PENNOD XXVI. 
1 4m ddelw-addoliaeth. 2 Am grefydd. 9 Ben- 

dith ŷr rhai a gadwant y gorchymynion; 14 

a melldith â'r rhoi â'u torrant. .40 Duw yn 

addaw cofio y rhaí a edifarhânt. 

A wnewch “eilunod i chwi, ac 

na chodwch i chwi ddelw 

gerfiedig, na cholofn, ac na rodd- 

wch “ddelw faen yn eich tir i ym- 

grymmu iddi: canys myfi yw yr 
ARGLWYDD eich Duw chwi. 

2 PFy Sabbathau i a gedwch, a'm 
cyssegr i a berchwch: myfi ydwyf 
yr ARGLWYDD. 

3 4 “Os yn fy neddfau i y rhod- 
iwch, a'm gorchymynion a gedwch, 
a'u gwneuthur hwynt ; 

4 Yna mi a roddaf eich gwlaw yn 

ei amser, a rhydd y ddaear ei chyn- 
nyrch, a choed y maes a rydd eu 
ffrwyth. 
5 A'ch dyrnu a gyrhaedd hyd 
gynhauaf y grawnwin, a chynhauaf 
y grawnwin a gyrhaedd hyd amser 
hau; *“a'ch bara a fwyt&êwch yn 
ddigonol, fac yn eich tir y trigwch 
yn ddïogel. 

6 Rhoddaf heddwch hefyd yn y 
tir, a .gorweddwch hefyd heb ddy- 
chrynydd: a gwnaf i'r bwystfil niw- 
eidiol *ddarfod o'r tir; ac nid â 
cleddyf trwy eich tir. 

7 Eich gelynion hefyd a erlidiwch, 
a syrthiant o'ch blaen ar y cleddyf. 

8 A "phump o honoch a erlidia 
gant, a chant o honoch a erlidia 
ddengmil; a'ch gelynion a syrth 
o'ch blaen ar y cleddyf. 

9 A mi a edrychaf am danoch, ac 
a'ch gwnaf yn ffrwythlawn, ac a'ch 
amlhâf, ac a gadarnhâf fy nghyf- 
ammod â chwi. 

10 A'r hen ystôr a fwyttêwch, ïe, 
yr hen a fwriwch chwi allan o 
achos y newydd. 


1l 'Rhoddaf hefyd fy nhabernacl 


130 


LEFITIOUS, XXVI. 





yn eich mysg; ac ni ffìeiddia fy 
enaid chwi. 


Melldith am anufudd-dod. 


Cyn 
CRIST 
1491, 


12 EA mi a rodiaf yn eich plith; a|,5c«« 


byddaf yn DDUW i chwi, a chwi-|1 


thau a fyddwch yn bobl i mi. 

13 Myfi yw yr ARGLWYDD eich 
Duw, yr hwn a'ch dygais chwi all- 
an o dir yr Aipht, rhag eich bod 
yn gaeth-weision iddynt; a thorrais 
rwymau eich iau, a gwneuthum i 
chwi rodio yn sythion. 

14 4 Ond os chwi ni wrandêwch 
arnaf, ac ni wnewch yr holl orchy- 
mynion hyn ; 

15 Os fy neddfau hefyd a  ddir- 
mygwch, ac os eich enaid a ffieiddia 
fy marnedigaethau, heb wneuthur 
fy holl orchymynion, ond torri fy 
nghyfammod ; 

16 Minnau hefyd a wnaf hyn i 
chwi: gosodaf yn oruchaf arnoch 
ddychryn, darfodedigaeth, a'r cryd 
poeth, y rhai a wna i'r llygaid 
ballu, ac a ofidiant eich eneidiau: 
a” heuwch eich had yn ofer; canys 
eich gelynion a'i bwytty: 

l7 Ac "a osodaf fy wyneb i'ch 
erbyn, a chwi a syrthiwch o flaen 
eich gelynion; a'ch caseion a feistr- 
ola arnoch; *ffowch hefyd pan na 
byddo neb yn eich erlid. 

18 Ac os er hyn ni wrandêwch 
arnaf, yna y chwanegaf eich cospi 
chwi saith mwy am eich pechodau. 

19 A mi a dorraf falchder eich 
nerth chwi; a gwnaf eich nefoedd 
chwi fel haiarn, a'ch tir chwi fel pres: 

20 A'ch cryfder a dreulir yn ofer: 
canys eich tir ni rydd ei gynnyrch, 
a, choed y tir ni roddant eu ffrwyth. 

21 4 Ac os rhodiwch y'ngwrth- 
wyneb i mi, ac ni fynnwch wrandaw 
arnaf fi; mi a chwanegaf bla saith 
mwy arnoch yn ol eich pechodau. 

22 P Ac anfonaf fwystfil y maes yn 
eich erbyn, ac efe a'ch gwna chwi 
yn ddiblant, ac a ddifetha eich ani- 


feiliaid, ac a'ch lleihâ chwi; “a'ch |“B» 


ffyrdd a wneir yn anialwch. 

25 Ac os wrth hyn ni chymmer- 
wch ddysg gennyf, ond rhodio yn y 
gwrthwyneb i mi; 

24 ' Yna y rhodiaf finnau yn y 
gwrthwyneb i chwithau, a mi a'ch 
cospaf chwi hefyd etto yn saith 
mwy am eich pechodau. 

25 A dygaf arnoch gleddyf yr hwn 
a ddïal fy nghyfammod: a phan 
ymgasgloch i'ch dinasoedd, yna yr 
anfonaf haint ich mysg; a chwi a 
roddir yn llaw y gelyn. 


Cor, 6, 
6. 


I Deut. 2S, 
15 


Galar.2.]7. 
Mal, 2, 2, 


m Job 31. 8, 
Jer. 5. 17. 
al2Z lo. 


n pen, 17.10. 


o Ps. 63. 5. 
Diar, 28, 1, 


P Deut. 92, 
Ezec. b. 17. 








*« Deut. 2S. 
ôd 
Ezec. 5. 10. 


z 2 Chron, 
4.7 


Ezec. 6. 4, 
| 6,183. 


Yy Ps. T4.7. 
Galar.l,l0. 
Ezec. 9, 6. 

1. &w21,7. 


aDeut,4.27. 
& 23, 62, 064. 


ZChron, 
36. 21, 


|» pen, 25. 2. 


| 6Diar. 28.1, 


& Es, 10, 4. 


eDeut.4.27, 
a30.1l. 


| a36.31. 
1. Hos. 6. 15. 
T7 Zech,l10,9. 


| Duw yn addaw cofio 








26 *A phan dorrwyf ffon eich bara, 
yna deg o wragedd a bobant eich 
bara mewn un ífwrn, ac a ddygant 


ìn . . 
.| eich bara adref dan bwys: a 'ehwi 


a fwyttêwch, ac nis digonir chwi. 

27 Ac os er hyn ni wraundêwch ar- 
naf, ond rhodio yngwrthwynebimi; 

28 Minnau a rodiaf y'ngwrthwyn- 
eb i chwithau mewn llid; a myfi, 
ïe myfi, ach cospaf chwi etto saith 
mwy am eich pechodau. 

29 "A chwi a fwyttêwch gnawd 
eich meibion, a chnawd eich merch- 
ed a fwyttêwch. 

30 Eich uchelfeydd hefyd a ddin- 
ystriaf, ac “a dorraf eich delwau, 
ac a roddaf eich celaneddau chwi 
ar gelaneddau eich eilunod, a'm 
henaid a'ch ffieiddia chwi. 

31 A gwnaf eich dinasoedd yn ang- 
hyfannedd, ac 7a ddinystriaf eich 
cyssegroedd, ac ni aroglaf cich ar- 
oglau peraidd. 

32 A mi a ddinystriaf y tir; fel y 
byddo aruthr gan eich gelynion, y 
rhai a drigant ynddo, o'i herwydd. 

33 “Chwithau a wasgaraf ym mysg 
y cenhedloedd, a gwnaf dynnu 
cleddyf ar eich ol; a'ch tir fydd 
ddiffaethwch, ach dinasoedd yn 
anghyfannedd. 

34 "Yna y mwynhâ y tir eì Sab- 
bathau yr holl ddyddiau y byddo 
yn ddiffaethwch, a chwithau a fydd- 
wch yn nhir eich gelynion; yna y 
gorphwys y tir, ac y mwynhâ ei 
Sabbathau. 

35 Yr holl ddyddiau y byddo yn 
ddiffaethwch y gorphwys ; o herwydd 
na orphwysodd ar eich *Sabbathau 
chwi, pan oeddych yn trigo ynddo. 

36 A'r hyn a weddillir o honoch, 
dygaf lesgedd ar eu ealonnau yn 
nhir eu gelynion; a “thrwst deilen 
yn ysgwyd a'u herlid hwynt; a ffo- 
ant fel ffoi rhag cleddyf; a syrth- 
iant hefyd heb neb yn ew herlid. 

37 A “syrthiant bawb ar eu gil- 
ydd, megis o flaen cleddyf, heb neb 
yn eu herlid : ac ni ellwch sefyll o 
flaen eich gelynion. 

38 Difethir chwi hefyd ym mysg 
y cenhedloedd, a thir eich gelynion 
a'ch bwytty. 

39 A'r rhai a weddillir o honoch, “a 


'», | doddant yn eu hanwireddau yn nhir 
7.| eich gelynion; ac yn anwireddau eu 


tadau gyd â hwynt y toddant. 

40 Os cyffesant eu hanwiredd, ac 
anwiredd eu tadau, ynghyd â'u cam- 
wedd yr hwn a wnaethant i'm her- 


131 


LEFITICUS, XXVII. 





ryw o fab misyriad hyd fab pîm 





byn, a hefyd rhodio o honynt yn y 
gwrthwyneb i mì; 

41 A rhodio o honof finnau yn 
eu gwrthwyneb hwythau, au dwyn 
hwynt i dir eu gelynion; os yno 
yr ymostwng eu calon ' ddïenwaed- 
edig, 2u bod yn foddlawn am eu 
cospedigaeth : 

42 Minnau a gofiaf fy nchyfammod 
â Jacob, am cyfammod hefyd âzc 
Isaac, am cyfammod hefyd âg Abra- 
ham a gofiaf; ac a gofiaf y tir hefyd. 

43 A'r tir a adewir ganddynt, ac a 
fwynhâ ei Sabbathau, tra fyddo yn 
ddiffaethwch hebddynt: a hwythau 
a foddlonir am eu eospedigaeth; o 
achos ac o herwydd dirmygu o hon- 
ynt fy marnedigaethau, a ffieiddio 
o'u henaid fy neddfau. 

44 Ac er hyn hefyd, pan fyddont 
yn nhir eu gelynion, &nis gwrth- 
odaf ac ni ffieiddiaf hwynt i'w di- 
fetha, gan dorri fy nghyfammod â 
hwynt: o herwydd myfi ydyw yr 
ARGLWYDD eu DUW hwynt. 

45 Ond cofiaf er eu mwyn gyfam- 
mod y rhai gynt, y rhai a ddygais 
allan o dir yr Aipht yngolwg y cen- 
hedloedd, i fod iddynt yn DpUw: 
myfì 44w17f yr ARGLWYDD. 

46 Dyma y deddfau, a'r barnedig- 
aethau, a'r cyfreithiau, y rhai a 
roddodd yr ARGLWYDD rhyngddo 
eì hun a meibion Israel, ym myn- 
ydd Sinai, trwy law Moses. 


PENNOD XXVIL 


1 Yr hwn a wnelo adduned hysbysol, eiddo yr 

Arglwydd fydd. 9 Pris y cyfryw adduned. 

9 Am anifail a rodder trwy adduned. 14 

Am dŷ. 16 Am faes, a'â ollyngiad. 2$ Ni 

ryddhêir un dïîofryd-beth. 92 Nid rhydd 

newid y degwm. 

LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, a 
dywed wrthynt, Pan addunedo neb 
adduned neillduol, y dynion /ydd 
eiddo yr ARGLWYDD, yn dy bris di. 

3 A bydd dy bris, am wrryw o 
fab ugain mlwydd hyd fab tri ugain 
mlwydd, ïe, bydd dy bris ddeg sicl 
a deugain o arian, yn ol sicl y 
cyssegr. 

4 Ac os benyw /ydd, bydded dy 
bris ddeg sicl ar hugain. 

5 Ac o fab pìîm mlwydd hyd fab 
ugain mlwydd, bydded dy bris am 
wrryw ugain sicl, ac am fenyw ddeg 


sicl. 
6 A bydded hefyd dy bris am wr- 


y rhai a cdifarhânt. 


Cyn 
CRIST 
1491. 


f Edrych 
Jer, 6. 10, 
a9. 25, 26. 
Rhuf. 2, 29, 
Col. 2. 11, 


| £Deut. 4. ô1, 
Rhuf, 11, 2, 


—— 





Am addunedau. 


Cyn mlwydd, bîm sicl o arian; ac am 

ORIST fenyw dy bris./ydd tri sicl o arian. 
i 7 Ac o fab tri ugeinmlwydd ac 
uchod, os gwrryw /ydd, bydded 
dy bris bymtheg sicl, ac am fenyw 
ddeg sicl. 

8 Ond os tlottach fydd efe na'th 
bris di; yna safed ger bron yr ofí- 
eiriad, a phrisied yr offeiriad ef: 
yn ol yr hyn a gyrhaeddo llaw yr 
addunedydd, /el/y y prisia yr offeir- 
iad ef. 

9 T Ond os anifail, yr hwn yr 
offrymmir o hono offrwm ir AR- 
GLWYDD, fydd ei adduned; yr hyn 
oll a roddir or cyfryw ir AR- 
GLWYDD, sanctaidd fydd. 

10 Na rodded un arall am dano, 
ac na newidied ef, y da am y drwg, 
neu y drwg am y da: ac os gan 
newidio y newidia anifail am ani- 
fail; bydded hwnnw a bydded ei 
gyfnewid hefyd yn sanctaidd. 

11 Ac os adduneda efe un anifail 
aflan, yr hwn ni ddylent offrymmu 
o hono offrwm i'r ARGLWYDD; yna 
rhodded yr anifail i sefyll ger bron 
yr offeiriad: 

12 A phrisied yr offeiriad ef, os da 
os drwg fydd: *fel y prisiech di yr 
offeiriad ef, felly y bydd. 

13 Ac os efe gan brynu ai pryn; 
yna rhodded at dy bris di ei bum- 
med 7am yn ychwaneg. 

14 T A phan sancteiddio gwr eì 
dŷ yn sanctaidd i'r ARGLWYDD; yna 
yr offeiriad a'i prisia, os da os drwg 
fydd: megis y prisio yr offeiriad ef, 
felly y saif. 

15 Ac os yr hwn a'i sancteiddiodd 
a ollwng ei dŷ yn rhydd; yna rhodd- 
ed bummed am arian dy bris yn 
ychwaneg atto, a bydded eiddo ef. 

16 4 Ac os o faes ei etifeddiaeth 
y sancteiddia gwr i'r ARGLWYDD; 
yna bydded dy bris yn ol ei hauad: 
hauad homer o haidd fydd er deg 
sicl a deugain o arian. 

17 Os o flwyddyn y jubili y sanct- 
eiddia efe ei faes, yn ol dy bris di 
y saif. 

18 Ond os wedi y jubili y sanct- 
eiddia efe ei faes ; yna dogned yr off- 
eiriad yr arian iddo, yn ol y blynydd- 
oedd fyddant yn ol, hyd flwyddyn y 
Jubili, a lleihâer ar dy bris di. 

19 Ac os yr hwn ai sanctcidd- 
iodd gan brynu a bryn y maes; 
yna rhodded bummed ad» arian 


dy bris di yn ychwaneg atto, a 
bydded iddo ef. 


1332 





3 Heb. 
gn ol dy 
bris di. 


LEFITICUS, XXVII. 


| 


Am. ddofryd-beth. 


2) Ac onis gollwng y maes, neu | 
os gwerthodd y maes i wr arall; ni 
cheir eì ollwng mwy. 

21 A'r maes fydd, pan elo efe allan 
yn y jubili, yn gyssegredig i'r AR- 
GLWYDD, fel maes dïofryd: a bydd- 
ed yn feddiant i'r offeiriad. 

22 Ac os ei dir pryn, yr hwn ni 
bydd o dir ei etifeddiaeth, a sanct- 
eiddia efe i'r ARGLWYDD; 

23 Yna cyfrifed yr offeiriad iddo 
ddogn dy bris di, hyd flwyddyn y 
jubili; a rhodded yntau dy bris di 
yn gyssegredig ir ARGLWYDD, y 
dydd hwnnw. 

24 Y maes a â yn eì ol, ilwyddyn 
y jubili, i'r hwn y prynasid ef gan- 
ddo, sef yr hwn oedd eiddo etifedd- 
iaeth y tir. 

25 A phob pris i ti fydd wrth sicl | 
y cyssegr: “ugain gerah fydd y sicl. |» Exo.30. 

26 4i Ond Py cyntaf-anedig o anifail, | Num.3.47. | 
yr hwn sydd flaen-ffrwyth i'r AR-| i> 
GLWYDD, na chyssegred neb ef, pa |M Fxd 5 | 
un bynnag ai eidion ai dafad fyddo:| 
eiddo yr ARGLWYDD Jj^v efe. 

27 Ond os ei adduned ef fydd o 
anifail aflan; yna rhyddhâed ef yn 
dy bris di, a rhodded ei bummed va 
yn ychwaneg atto: ac onis rhyddhâ, 
yna gwerther ef yn dy bris di. 

28 s “Ond pob dïofryd-beth a ddî- | c Jos. 6. 19. 

oírydo un i'r ARGLWYDD, oT hyn! 
oll a fyddo eiddo ef, o ddyn neu o 
anifail, neu o faes ei etifeddiaeth, 
ni werthir, ac ni ryddhêir: pob 
dïofryd-beth sydd sancteiddiolaf; 
lr ARGLWYDD, 

29 Ni cheir gollwng yn rhydd un 
anifail dïofrydog, yr hwn a ddïo-| 
fryder gan ddyn : lladder yn farw. 

30 TT A “holl ddegwm y tir, o had | 4 Gen. 28. 
y tir, «c o ffrwyth y coed, yr An- 
GLWYDD a'u pïau: cyssegredig i'r| M.5.s, 
ARGLWYDD J/w. ” 

31 Ac os gwr gan brynu a bryn 
ddim o'i ddegwm, rhodded ei bum- 
med a2 yn ychwaneg atto. 

32 A phob degwm eidion, neu 








N um. 18. 
91.2 


ddafad, yr hyn oll *a elo dan y|*Etyh, 
wïalen; y degfed fydd cyssegredig | Erc. 20 





i'r ARGLWYDD. 

33 Nac edryched pa un ai da ai 
drwg fydd efe, ac na newidied ef: 
ond os gan newidio y newidia eíe 
hwnnw, bydded hwnnw a bydded ci 
gyfnewid ef hefyd yn gyssegredig; 
ni ellir ei ollwng yn rhydd. 

34 Dyma y gorchymynion a orchy- 
mynodd yr ARGLWYDD wrth Moses, 
ì feibion Israel, ym mynydd Sinai. 








PEDWERYDD LLYFR MOSES, YR HWN A ELWIR 


NUMERI. 


T PENNOD I. 

l Duw yn peri rhifo y bol. 5 Capteniaid y 
llwythau. YT Rhifedi pob Uwyth. 47 Neil- 
duo y Lefiaid â wasanaeth yr Arglwydd. 

'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 

Moses, yn anialwch Sinai, ym 
mhabell y cyfarfod, ar y dydd cyn- 
taf o'r ail mis, yn yr ail flwyddyn 
wedi eu dyfod hwy allan o dir yr 
Aipht, gan ddywedyd, 

2 :Cymmerwch nifer holl gynnull- 
eidfa meibion Israel, yn ol eu tcu- 
luoedd, wrth dŷ eu tadau, dan rif 
cw henwau, pob gwrryw wrth ceu 
pennau; 

3 O fab ugain mlwydd ac uchod, 
pob un a allo fyned i ryfel yn Is- 
rael: ti ac Aaron a'u cyfrifwch 
hwynt yn ol eu lluoedd. 

4 A bydded gyd â chwi wr o bob 
llwyth; sef y gwr pennaf o dŷ ei 
dadau. 

5 I A dyma, enwau y gwŷr a saf- 
ant gyd â chwi. O lwyth Reuben; 
Elisur mab Sed€ur. 

6 O lwyth Simeon; Selumiel mab 
Surisâdai. 

7 O lwyth Judah; Nahson mab 
Aminadab. 

8 O lwyth Issachar; Nethaneel 
mab Suar. 

9 O lwyth Zabulon; Elïab mab 
Helon. 

10 O feibion Joseph: dros Eph- 
raim, Elisama mab Ammihud; dros 
Manasseh, Gamaliel mab Pedasur. 

ll O lwyth Benjamin; Abidan 
mab Gideoni. 

12 O (wyth Dan; Ahïezer mab 
Amnmisâdai. 

13 O lwyth Aser; Pagïel mab 
Ocran. 

14 O lwyth Gad; Elïasaph mab 
? Deuel. 

15 O lwyth Naphtali; Ahira mab 
Enan. 

16 Dyma rai enwog y gynnulleid- 
fa, tywysogion llwythau eu tadau, 
pennaethiaid miloedd Israel ocdd- 
ynt hwy. 

17 $ A chymmerodd Moses ac 
Aaron y gwŷr hyn a hysbysasid 
wrth cŵ henwau; 


133 


18 Ac a gasglasant yr holl gynnull- 
eidfa ynghyd ar y dydd cyntaf o'r ail 
mis; a rhoddasant eu hachau, trwy 
eu teuluoedd, yn ol tŷ eu tadau, dan 
rif ew henwau, o fab ugain mlwydd 
ac uchod, erbyn eu pennau. 

19 Megis y gorchymynodd yr An- 
GLWYDD ìi Moses, felly y rhifodd efe 
hwynt yn anialwch Sinai. 

20 4 A meibion Reuben, cyntaf- 
anedig Israel, wrth eu cenedl eu 
hun, yn ol eu teuluoedd, o dŷ eu 
tadau, dan rif eu henwau, erbyn eu 
pennau, pob gwrryw o fab ugain 
mlwydd ac uchod, pob un ar a 
allai fyned i ryfel; 

'21 Y rhai a rifwyd o honynt, sef 
o lwyth Reuben, oedd chwe mil a 
deugain a phìîm cant. 

22 4 O feibion Simeon, wrth eu 
cenhedlaethau, yn ol eu teuluoedd, 
o dŷ eu tadau, eu rhifedigion oedd, 
dan rif eu henwau, erbyn eu pennau, 
pob gwrryw o fab ugain mlwydd ac 
uchod, sef pob un ar a allai fyned 
i ryfel; 

23 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Simeon, ocdd onid un fil fri ugain 
mil a thri chant. 

24 $ O feibion Gad, wrth eu cen- 
hedlaethau, yn ol eu lluoedd, o dŷ 
eu tadau, dan rif ew henwau, o fab 
ugain mlwydd ac uchod, pob un a 
allai fyned i ryfel; 

25 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Gad, oeddynt bŵm mil a deugain a 
chwe chant a deg a deugain. 

26 4 O feibion Judah, wrth eu cen- 
hedlaethau, yn ol eu teuluoedd, o 
dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o 
fab ugain mlwydd ac uchod, pawb 
a'r a oedd yn gallu myned i ryfel; 

27 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Judah, oedd bedair mil ar ddeg a 
thri ugain a chwe chant. 

29 4 O feibion Issachar, wrth eu 
cenhedlaethau, yn oì eu teuluoedd, 
o dŷ eu tadau, dan rif cw henwau, o 
fab ugain mlwydd ac uchod, pob un 
a'r a oedd yn gallu myned i ryfel; 

29 Eu rhifedigìon hwynt, o lwyth 
Issachar, oedd bedair mil ar ddeg a 


deucain a phedwar cant. 


E3 





Rhifedi, Wwythau Israel. 





30 1 O feibion Zabulon, wrth eu 
cenhedlaethau, yn ol eu teuluoedd, 
o dŷ eu tadau, dan rif ew henwau, o 
fab ugain mlwydd ac uchod, pob un 
ar a ydoedd yn gallu myned ìi 


ryfel; 

al Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Zabulon, oedd ddwy fil ar bymtheg 
a deugain a phedwar cant. 

32 4 O feibion Joseph, sef o feib- 
ion Ephraim, wrth eu cenhedlaeth- 
au, yn ol eu teuluoedd, o dŷ eu 
tadau, dan rif eu henwau, o fab 
ugain mlwydd ac uchod, pob un a'r 
a ydoedd yn gallu myned i ryfel; 

33 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Ephraim, oedd ddeugain mil a phîm 
cant. 

34 O feibion Manasseh, wrth eu 
cenhedlaethau, yn ol eu teuluoedd, 
o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o 
fab ugain mlwydd ac uchod, pob un 
a'r a oedd yn gallu myned 1 ryfel; 
35 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 


Manasseh, oedd ddeuddeng mil ar 


hugain a dau gant. 

36 «I O feibion Benjamin, wrth eu 
cenhedlaethau, yn ol eu teuluoedd, 
o dŷ eu tadau, dan rif eu henwau, o 
fab ugain mlwydd ac uchod, pob un 
a'r a oedd yn gallu myned i ryfel; 

37 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Benjamin, oed4 bymtheg mil ar 
hugain a phedwar cant. 

38 4 O feibion Dan, wrth eu cen- 
hedlaethau, yn ol eu teuluoedd, o 
dŷ eu tadau, dan rif ew, henwau, o 
fab ugain mlwydd ac uchod, pob un 
ar a oedd yn gallu myned i ryfel; 

39 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Dan, oeddynt ddwy fil a thri ugain 
a saith gant. 

40 0 O feibion Aser, wrth eu cen- 
hedlaethau, yn ol eu teuluoedd, o 
dŷ eu tadau, dan rif ew henwau, o 
fab 'ugain mlwydd ac uchod, pob un 
a'r a oedd yn gallu myned i ryfel; 

41 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Aser, oeddynt un fil a deugain a 
phìm cant. 

42 i O feibion Naphtali, wrth eu 
cenhedlaethau, yn ol eu teuluoedd, 
o dŷ eu tadau, dan rif ew henwau, o 
fab ugain mlwydd ac uchod, pob 
un a'r a ydoedd yn gallu myned i 
ryfel; 

43 Eu rhifedigion hwynt, o lwyth 
Naphtali, oedd dair IE ar meeh a 
deugain a phedwar cant, 

44 Dyma y rhifedigion, y rhai a 
rifodd Moses, ac Aaron, a thywys- 


134 


NUMERI, II. 





ogion Israel; sef y deuddeng-wr, y 
rhat oedd, bob un dros dŷ eu tadau. 

45 Felly yr ydoedd holl rifedigion 
meibion Israel, wrth dŷ eu tadau, o 
fab ugain mlwydd ac uchod, pob un 
a'r a ydoedd yn gallu myned i ryfel 
yn Israel; 

46 A'r holl rifedigion oedd “chwe |) 


chân mil a thair mil a phìm cant a E 


deg a deugain. 

47 * Ond îy Lefiaid, trwy Aoll 
lwythau eu tadau, ni rifwyd yn eu 
mysg hwynt: 

48 Canys llefarasai yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

49 Ond na chyfrif lwyth Lefi, ac 
na chymmer eu nifer hwynt, ym 
mysg meibion Israel. 

50 Ond dod i'r Lefiaid awdurdod 
ar babell y dystiolaeth, ac ar ei holl 
ddodrefn, ac ar yr hyn oll a berthyn 
iddi: hwynt-hwy a ddygant y ba- 
bell, a'i holl ddodrefn, ac a'i gwas- 
anaethant, ac a wersyllant o am- 
gylch i'r babell. 

5l A phan symmudo y babell, y 
Lefiaid ai tyn hi i lawr; a phan 
arhoso y babell, y Lefiaid a'i gesyd 
hi i fynu: lladder y dïeithr a ddelo 
yn agos. 

52 A gwersylled meibion Israel 
bob un yn ei wersyll ei hun, a phob 
un wrth ei *lumman ei hun, trwy eu 
lluoedd. 

53 A'r Lefiaid a wersyllant o am- 
gylch pabell y dystiolaeth, fel na 
byddo llid yn erbyn cynnulleidfa 
meibion Israel: a chadwed y Lef- 
iaid wyliadwriaeth pabell y dystiol- 
aeth. 

54 A meibion Israel a wnaethant 
yn ol yr hyn oll a orchymynasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses; felly y 
gwnaethant. 


PENNOD II. 
Trefn y llwythau yn eu pebyll. 


'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses, ac wrth Aaron, gan 
ddywedyd, 

2 Meibion Israel a wersyllant bob 
un wrth ei lumman ei hun, dan ar- 
wyddion tŷ eu tadau: o amgylch 
pabell y cyfarfod y gwersyllant ^o 
hirbell. 

3 1 A'r rhai a wersyllant o du y 
dwyrain tu a chodiad haul, fydd 
gwŷr llumman gwersyll Judah, yn 
ol eu lluoedd: a chapten meibion 
Judah fydd Nahson mab Aminadab. 

4 A'i lu ef, a'u rhai rhifedig hwynt, 





Neillduo y Lefiaid. 





——O  — __——-— 


L PN 
Trefn y Uwythau NUMERI, III. yn eu pebyll. 





Cyn | fyddant bedair mil ar ddeg a thri | ten meibion Benjamin /ydd Abidan 


Cyn 
CRIST 





ugain a chwe chant. 
5 A llwyth Issachar a wersyllant 
nesaf atto: a chapten meibion 
Issachar /ydd Nethaneel mab Suar. 

6 A'i lu ef, a'i rifedigion, fydd- 
ant bedair mil ar ddeg a deugain 
a phedwar cant. 

7 Yno llwyth Zabulon: ac Elïab 
mab Helon /ydd capten meibion 
Zebulon. 

8 A'i lu ef, aìi rifedigion, fyddant 
ddwy fil ar bymtheg a deugain a 
phedwar cant. 

9 Holl rifedigion gwersyll Judah 
fyddant, yn ol eu lluoedd, yn gân 
mil a phedwar ugain mil a chwe 
mil a phedwar cant. Yn flaenaf y 
cychwyn y rhai hyn. 

10 T Llumman gwersyll Reuben 
fydd tu a'r dehau, yn ol eu llu- 
oedd: a chapten meibion Reuben 
/ydd Elisur mab Sed€ur. 

1l A'i lu ef, a'i rifedigion, fydd- 
ant chwe mil a deugain a phîm 
cant. 

12 A'r rhai a wersyllant yn ei ymyl 
ef fydd llwyth Simeon: a chapten 
meibion Simeon fydd Selumiel mab 
Surisâdai. 

13 A'i lu ef, a'u rhifedigion, fydd 
onid un fri ugain mil a thri chant. 

14 Yna llwyth Gad: a chapten 
meibion Gad /ydd Eliasaph mab 
2 Reuel. 

15 A'i lu ef, a'u rhifedigion hwynt, 
fyddant bîm mil a deugain a chwe 
chant a deg a deugain. 

16 Holl rifedigion gwersyll Reu- 
ben fyddant gân mil ac un ar ddeg 
a deugain o filoedd, a phedwar cant 
a deg a deugain, yn ol eu lluoedd. 
Ac yn ail y cychwynant hwy. 

17 A phabell y cyfarfod a_gych- 
wyn y'nghanol y gwersylloedd, gyd 
â gwersyll y Lefiaid: fel y gwer- 
syllant, felly y symmudant, pob un 
yn ei le, wrth eu llummanau. 

18 4 Llumman gwersyll Ephraim 
fydd tu w'r gorllewin, yn ol eu llu- 
oedd: a chapten meibion Ephraim 
fydd Elisama mab Ammihud. 

19 A'i lu ef, a'u rhifedigion, fydd- 
«nt ddeugain mil a phîm cant. 

20 Ac yn ei ymyl ef llwyth Ma- 
nasseh: a chapten meibion Manas- 
seh fydd Gamaliel mab Pedasur. 

91 Â'u lu ef, a'u rhifedigion, /ydd- 
ant ddeuddeng mil ar hugain a dau 


gant. 
92 Yna llwyth Benjamin: a chap- 





mab Gideoni. 

93 A'i lu ef, au rhifedigion, fydd- 
ant bymtheng mil ar hugain a 
phedwar cant. 

24 Holl rifedizion gwersyll Eph- 
raim fyddant, yn ol eu lluoedd, gân 
mil ac wyth mil a chant. Ac a 
gychwynant yn drydydd. 

o5 4 Llumman gwersyll Dan fydd 
tu a'r gogledd, yn ol eu lluoedd: a 
chapten meibion Dan fydd Ahïezer 
mab Amnmisâdai. 

26 A'i lu ef, au rhifedigion, fydd- 
ant ddwy fil a thri ugain a saith 


ant. 

27 Â'r rhai a wersyllant yn ei ym- 
yl ef fydd llwyth Aser: a chap- 
ten meibion Aser fydd Pagïel mab 
Ocran. 

98 A'i lu ef, a'u rhifedigion, fydd- 
ant un fil a deugain a phìm cant. 

299 Yna llwyth Naphtali: a chap- 
ten meibion Naphtali fydd Ahira 
mab Enan. 

30 A'i lu ef, a'u rhifedigion, fydd- 
ant dair mil ar ddeg a_ deugain a 
phedwar cant. 

31 Holl rifedigion gwersyll Dan 
fyddant gŵn mil ac onid tair mil tri 
ugain mil a chwe chant. Yn olaf 
y cychwynant â&u llummanau. 

32 Dyma rifedigion meibion Is- 


rael, wrth dŷ eu tadau. Holl rifed- |".5 


igion y gwersylloedd, yn ol eu llu- 
oedd, oedd chwe chân mil a thair 
mil a phîm cant a deg a deugain. 

33 Ond “y Lefiaid ni chyfrifwyd 
ym mysg meibion Israel; megis y 
gorchymynasai yr ARGLWYDD wrth 
Moses. 

34 A meibion Israel a wnaethant 
yn ol yr hyn oll a orchymynasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses: felly y 
gwersyllasant wrth eu llummanau, 
ac felly y cychwynasant, bob un yn 
ei deuluoedd, yn ol tŷ eu tadau. 


PENNOD III. 


1 Meibion Aaron. 5 Rhoddi y Lefiaid â'r oj eîv- 
iaid, er mwyn gwasanaeth y babell, llyn lle y 
cyntaf-anedig. 14 Rhifoy Lefiaid, wrth eu teu- 
luoedd. 21 Teuluoedd, rhifedi, a swydd y Ger- 
soniaid, 27 y Cohaihiaid, 85 y Merariaid. 
29 Lle a swydd Moses ac Aaron. 40 Bod y 
cyntaf-anedig yn rhydd oddî wrlh y Lefiaid. 
44 Prynu y rhai oedd dros ben. 


A DYMA genhedlaethau Aaron 
a, Moses, ar y dydd y llefarodd 
ARGLWYDD wrth Moses ym myn- 


ydd Sinai. 
2 Dyma enwau meibion Aaron: 








NUMERI, III. wrth ew teuluoedd. | 


Rhifo y Lefiaid 


Cyn 
CRIST 
1491. 

a Ixod, 6.23. 

2 Heb. 
lunwodd 
eu llaw. 

1490. 
bLef.l0O.l. 
nen. 26. 61. 
l Chron, 
an, 





c Edrych 
pen. l, 50. 


d pen, 8. 19, 


ead. 38, 
pen. 16. 40, 


f pen. 8. 16. 
a lS. 6. 


E Exod. 13. 


8 Neu, 
ys oed. 


4 Heb. 
enau. 


íGen.46.1l. 
Exed, 6,16. 
al cby fc 


Chron. 6, 
Mn a429. 6. 





Nadab y “cyntaf-anedig, ac Abihu, 
Eleazar, ac Ithamar. 

3 Dyma enwau meibion Aaron, yr 
offeiriaid enneiniog, y rhai a “gys- 
segrodd efe i offeiriadu. 

4 A Pmarw a wnaeth Nadab ac 
Abihu ger bron yr ARGLWYDD, pan 
offrymmasant dân dïeithr ger bron 
yr ARGLWYDD, yn anialwch Sinal; 
a meibion nid oedd iddynt: ac off- 
eiriadodd Eleazar ac Ithamar yng 
ngŵydd Aaron eu tad. 

5 TJ A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

6 Nesâ lwyth Lefi, a gwna iddo 
sefyll ger bron Aaron yr offeiriad, 
fel y gwasanaethont ef. 

7 A hwy a gadwant ei gadwraeth 
ef, a chadwraeth yr holl gynnull- 
eidfa, o flaen pabell y cyfarfod, i 
wneuthur “gwasanaeth y tabernacl. 

8 A chadwant holl ddodrefn pa- 
bell y cyfarfod, a chadwraeth meib- 
ion Israel, i wasanaethu gwasanaeth 
y tabernacl. 

9 A 1thi a roddi y Lefiaid ìi Aaron, 
ac i'w feibion: y rhaì hyn sydd 
wedi eu rhoddi yn rhodd iddo ef o 
feibion Israel. 

10 Ac urdda di Aaron a'i feibion i 
gadw eu hoffeiriadaeth: “a'r dïeithr- 
ddyn a ddelo yn agos, a roddir i 
farw. 

1l « Llefarodd yr ARGLWYDD hef- 
yd wrth Moses, gan ddywedyd, 

12 Ac wele, 'mi a gymmerais y Lef- 
iaid o blith meibion Israel, yn lle 
pob cyntaf-anedig, sef pob cyntaf 
a agoro y groth o feibion Israel; 
am hynny y Lefiaid a fyddant 
eiddof fi: 

13 £Canys eiddof fi yw pob cyntaf- 


.|anedig. "Ar y dydd y tarewais y cyn- 
: |tafanedig yn nhir yr Aipht, cyssegr- 
'|als 1 mi fy hun bob cyntafanedig 


yn Israel o ddyn ac anifail: eiddof 
fi ydynt: myfi yw yr ARGLWYDD. 
14 Y Yr ARGLWYDD hefyd a lef- 
arodd wrth Moses yn anialwch Si- 
nai, gan ddywedyd, 
15 Cyfrif feibion Lefi yn ol tŷ eu 
tadau, trwy eu teuluoedd: cyfrif 


hwynt, bob gwrryw, o fab *misyriad 


ac uchod. 

16 A Moses a'u cyfrifodd hwynt 
wrth *air yr ARGLWYDD, fel y gor- 
chymynasid iddo, 

17 'A'r rhai hyn oedd feibion Lefi 
wrth eu henwau; Gerson, aCohath, 
a Merari. 

18 A dyma enwau meibion Ger- 


136 


son, yn ol eu teuluoedd; Libni, a 
Simeì. 

19 A meibion Cohath, yn ol eu 
teuluoedd; Amram, Ishar, Hebron, 
ac Uzziel. 

20 A meibion Merari, yn ol eu 
teuluoedd; Mahli, a Mus... Dyma 
deuluoedd Lefi, wrth dŷ eu tadau. 

21 O Gerson 4y daeth tylwyth y 
Libniaid, a thylwyth y Simiaid: 
dyma deuluoedd y Gersoniaid. 

22 Eu rhifedigion hwynt, dan rif 
pob gwrryw o fab misyriad ac uch- 
od, eu rhifedigion, medda/, oedd 
saith mil a phìîm cant. 

23 Teuluoedd y Gersoniaid a wer- 
syllant ar y tu ol i'r tabernacl tu 
a'r gorllewin. 

24 A phennaeth tŷ tad y Gerson- 
ìaìd fydd Eliasaph mab Lâel. 

25 A Fchadwraeth meibion Gerson, 
ym mhabell y cyfarfod, /ydd !y ta- 
bernacl, a'r "babell, "ei thô Aefyd, a 
“chaeadlen drws pabell y cyfarfod, 


Cyn 
CRIST 





E pen. 4. 25. 

1Exod.25.8. 

m Exod. 26. | 
1. 


26 A Pllenni y cynteddfa, a «chae- |,"»! 


adlen drws y cynteddfa, yr hwn| 38 


sydd ynghylch y tabernacl, a'r allor 
O amgylch, ;a'i rhaffau ì'w holl 
wasanaeth. 

27 Y Ac o Cohath y daeth tylwyth 
yr Amramiaid, a thylwyth yr Ishar- 
iaid, a thylwyth yr Hebroniaid, a 
thylwyth yr Uzzieliaid: dyma dy- 
lwyth y Cohathiaid. 

28 Rhifedi yr holl wrrywiaid, o fab 
misyriad ac uchod, oedd wyth mil 
a chwe chant, yn cadw cadwraeth y 
cyssegr, 

29 'Teuluoedd meibion Cohath a 
wersyllant ar ysilys y tabernacl tu 
a'r dehau. 

30 A phennaeth tŷ tad tylwyth y 
Cohathiaid /ydd Elisaphan mab 
Uzziel. 

31 A'u * cadwraeth hwynt /ydd *yr 
arch, a'r " bwrdd, a'r * canhwyllbren, 
a'r 7Jaliorau, a llestri y cyssegr, y rhai 
y gwasanaethant â hwynt, ar “gae- 
adlen, a'i holl wasanaeth. 

32 A phennaf ar bennaethiaid y 
Lefiaid 7ydd Eleazar mab Aaron yr 
offeiriad; a llywodraeth ar ceidwaid 
cadwraeth y cyssegr fydd, iddo ef. 

33 T O Merari y daeth tylwyth y 
Mahliaid, a thylwyth y Musiaid: 
dyma dylwyth Merari. 

34 A'u rhifedigion hwynt, wrth 
gyfrif pob gwrryw, o fab misyriad 
ac uchod, oedd chwe mil a deucant. 

35 A phennaeth tŷ tad tylwyth 
Merari /ydd Suriel mab Abihael. 


s pen. &. 
4,15. 

t Exod. 25. 
10. 

u Exod. 25, 
o. L 

x Exod, 25. | 
ôl. 

Jy Exod. 27. 


1. a830XI. 
g Fixod, 26. 
ôl, 








Deddf y cyntaf-anedig. 





bad. Ì0. 


c Edrych 
pon, Y6. 62. 


d Exod. 30. 
ja 
Lef. 21. 25, 
n, 18. lb, 
zec, &D, 
12. 


Ar ystlys y tabernacl y gwersyllant 
tu a'r gogledd. 

36 Ac ** y'nghadwraeth meibion 
Merari 4y bydd ystyllod y tabernacl, 


||ai drosolion, ai golofnau, a'i forteis- 


iau, ai holl offer, a'i holl wasanaeth, 

37 A cholofnau y cynteddfa o am- 
gylch, au morteisiau, a'u hoelion, 
a'u rhaffau. 

38 1 A'r rhai a wersyllant o flaen 
y tabernacl tu a'r dwyrain, o flaen 
pabell y cyfarfod tu a chodiad haul, 
Jydd Moses, ac Aaron a'i feibion, y 
rhaì a gadwant gadwraeth y cyssegr, 
a chadwraeth meibion lsrael: ar 
? dïeithr a ddelo yn agos, a roddir 
i farwolaeth. 

39 cHoll rifedigion y Lefiaid, y rhai 
a rifodd Moses ac Aaron, yn ol gair 
yr ARGLWYDD, trwy eu teuluoedd, 
sef pob gwrryw o fab misyriad ac 
uchod, oedd, ddwy fil ar hugain. 

40 $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Cyfrif bob cyntaf- 
anedig gwrryw o feibion Israel, o 
fab misyriad ac uchod, a chymmer 
rifedi eu henwau hwynt. 

41 A chymmer y Lefiaid i mi, 
(myfi yw yr ARGLWYDD,) yn lle holl 
gyntaf-anedig meibion Israel, ac ani- 
feiliaid y Lefiaid yn lle pob cyntaf- 
anedig o anifeiliaid meibion Israel. 

42 A Moses a rifodd, mecis y gor- 
chymynodd yr ARGLWYDD iddo, bob 
cyntaf-anedig o feibion Israel. 

43 A'r rhai cyntaf-anedig oll, o rai 
gwrryw, dan rif ew henwau, o fab 
misyriad ac uchod, o'u rhifedigion 
hwynt, oedd ddwy fil ar hugain a dau 
cant a thri ar ddeg a thri ugain. 

44 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

45 Cymmer y Lefiaid yn lle pob 
cyntaf-anedig o feibion Israel, ac 
anifeiliaid y Lefiaid yn lle eu hani- 
feiliaid hwynt; a bydded y Lefiaid 
imi: myfi 442 yr ARGLWYDD. 


46 Ac am y rhai sydd i'w prynu o'r. 


tri ar ddeg a thri ugain a deucant, 
o gyntaf-anedig meibion Israel, y 
rhai sydd dros ben y Lefiaid; 

47 Cymmer bìîm sicl am bob pen; 
yn ol sicl y cyssegr y cymmer. 
4 Ugain gerah fydd y sicl. 

48 A dod yr arian, gwerth y rhai 
sydd yn ychwaneg o honynt, i Aaron 
ac i'w feibion. | 

49 A chymmerodd Moses arian y 
prynedigaeth, y rhai oedd dros ben 
y rhaì a brynwyd am y Lefiaid: 

50 Gan gyntaf-anedig meibion Is- 


137 


NUMERI, IV. 








rael y cymmerodd efe yr arian; 
pump a thri ugain a thri chant a 
mil, o siclau y cyssegr. 

5l A Moses a roddodd arian y 
prynedigion i Aaron ac i'w feibion, 
yn ol gair yr ARGLWYDD, mogis 
y gorchymynasai yr ARGLWYDD i 


Moses. 
PENNOD IV. 
1 Oedran a. chylch gwasanaeth y Lefiaid. 4 Clud 

y Cohathiaid, wedi â'r offeiriaid dynnu â lawr 

y babell. 16 Goruchwyliaeth Mleazar. 17 

Swydd, yr offeiriaid. 21 Clud y Gersoniaid, 

29 a'r Merariaid. ô4 Ilhifedi y Cohaihiaid, 

98 y Gersoniaid, 42 a'r Merariaid. 

'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses, ac wrth Aaron, gan 
ddywedyd, 

2 Cymmer nifer meibion Cohath o 
blith meibion Lefi, wrth eu teulu- 
oedd, yn ol tŷ eu tadau; 

3 40 fab deng mlwydd ar hugain ac 
uchod, hyd fab deng mlwydd a deu- 
gain, pob un a elo i'r llu, i wneuthur 
gwasanaeth ym mhabell y cyfarfod. 

4 Dyma. weinidogaeth meibion Co- 
hath, ym mhabell y cyfarfod, y7g- 
hylch y pethau sancteiddiolaf. 

5 4 A deued Aaron a1 feibion, pan 
gychwyno y gwersyll, a thynnant 1 
lawr Py wahanlen orchudd, a gor- 
chuddiant â hi arch y dystiolaeth ; 

6 A gosodant ar hynny dô o grwyn 
daearfoch, a thaenant arni wisg 0 
sidan glas i gyd, a gosodant * ei 
throsolion wrtAu. 

7 Ac ar fwrdd y bara dangos y 
taenant frethyn glas, a gosodant ar 
hynny y dysglau, ar ecwppanau, a'r 
phïolau, a'r caeadau “i gau: a bydd- 
ed y bara bob amser arno. 

8 A thaenant arnynt wisg o ysgar- 
lad, a gorchuddiant hwnnw â gor- 
chudd o groen daearfoch, a gosod- 
ant ei drosolion who. 

9 Cymmerant hefyd wisg o sidan 
glas, a gorchuddiant * ganhwyllbren 

goleuni, fa'i lampau, a'i efeiliau, a'i 
gefnau, a holl lestri yr olew, y rhai 
y gwasanaethant ef â hwynt. 

10 A gosodant ef a'i holl ddodrefn 
mewn gorchudd o groen daearfoch, 
a gosodant ef ar drosol. 

ll A thaenant frethyn glas ar yr 
allor aur, a gorchuddiant hi â gor- 
chudd o groen daearfoch, o gosod- 
ant, ei throsolion wrthi. 

12 Cymmerant hefyd holl ddo- 
drefn y gwasanaeth, y rhai y gwas- 
anaethant â hwynt yn y cyssegr, 
a rhoddant mewn brethyn glas, 
a gorchuddiant hwynt mewn gor- 





Gwasanaeth y Lefiaid. 


Cyn 
CRIST 


| 2 Edrych 
pen, $,. 21, 


b Exod, 26. 
ôl, 

c Exod, 25, 
13, 

d Exod, 25, 
90, Í 


2 Neu, 
dywallt. 


e Exod, 25, 
ol 


f Exon, 25. 
37, 38, 





Olud a rhifedi y 


Cyn chudd o groen daearfoch, a gosod- 
OR 157 |ant ar drosol. 

13 A thynnant allan ludw yr allor, 
a thaenant arni wisg borphor. 

14 A rhoddant ami ei holl lestri, 
âr rhai y gwasanaethant hi, sef y 
pedyll tân, y cigweiniau, a'r rhaw- 
iau, ar *cawgiau, îe, holl lestri yr 
allor; a thaenant arni orchudd o 
groen daearfoch, a gosodant ei 
throsolion wrthi. 

15 Pan ddarffo i Aaron ac i'w 
feibion orchuddio y cyssegr, a holl 
ddodrefn y cyssegr, pan gychwyno y 
gwersyll; wedi hynny deued meib- 
ion Cohath i'w dwyn Awymt: ond 
2na chyffyrddant â'r hyn a fyddo cys- 
segredig, rhag iddynt farw. * Dyma 
faich meibion Cohath ym mhabell 
y cyfarfod. 

16 4 Ac i swydd Eleazar mab Aa- 
iExoi,256 TOD yT offeiriad y perthyn olew y 
* Exod. 90. | goleuni, “w'r arogl-darth peraidd, 'a'r 
iExo4.29, | Dwyd-offrwm gwastadol, ac molew yr 
> enneiniad, a goruchwyliaeth yr holl 
dabernacl, a'r hyn oll 4ydd ynddo, 
yn y cyssegr, ac yn ei ddodrefn. 

17 î A llefarodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses ac Aaron, gan ddywedyd, 

18 Na thorrwch ymaith lwyth ty- 
lwyth y Cohathiaid o blith y Lefiaid: 

19 Ond hyn a wnewch iddynt, fel y 
byddont fyw, ac na fyddont feirw, 
pan nesânt at y pethau sancteidd- 
iolaf: Aaron ai feibion a ânt ì 
mewn, ac a'u gosodant hwy bob un 
ar ei wasanaeth ac ar ei glud. 

20 Ond "nac ânt i edrych pan fydd- 
er yn gorchuddio yr hyn sydd gys- 
segredig, rhag marw o honynt. 

21 4 A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

22 Cymmer nifer meibion Gerson 
hefyd, trwy dŷ eu tadau, wrth eu 
teuluoedd ; 

23 O fab dengmlwydd ar hugain 
ac uchod, hyd fab dengmlwydd a 
deugain, y rhifi hwynt; pob un a 
ddêl i “ddwyn swydd, i wasanaethu 
gwasanaeth ym mhabell y cyfarfod. 

24 Dyma weinidogaeth tylwyth y 
Gersoniaid, o wasanaeth ac o glud. 

25 Sef “dwyn o honynt lenni y ta- 
bernacl, a phabell y cyfarfod, ei lên 
dô ef, a'r tô o grwyn daearfoch, yr 
hwn sydd yn uchaf arno, a chuddlen 
drws pabell y cyfarfod, 

26 A llenni y cynteddfa, a chaead- 
len drws porth y cynteddfa, yr hwn 
sydd ynghylch y tabernacl, a'r allor 
Io amgylch, a'i rhaffau, a holl offer 





9 Neu, 
nhiolau, 





£ Edrych 
2 Sam, 6. 6. 
h pen. 3. 31. 


m Ud; 30. 
2, 


n Edrych 
Exod, 19, 


Jl 
1 Sam, 6. 
19, 


4 Heb. 
filwrio 
milwriaeth. 


9 pen, 3. 25, 


138 


NUMERI, IV. 


eu gwasanaeth hwynt, a'r hyn olÌ a 
wnaed iddynt: felly y gwasanaeth- 
ant hwy. 

27 Wrth *orchymyn Aaron a'i feib- 
ion y bydd holl wasanaeth meibion 
y Gersoniaid, yn eu holl glud, ac yn 
eu holl wasanaeth: a dodwch attynt 
eu holl glud i'w cadw. 

28 Dyma wasanaeth tylwyth meib- 
ion Gerson ym mhabell y cyfarfod; 
ac ar law Ithamar mab Aaron yr 
offeiriad y bydd eu llywodraethu 
hwynt. | 


29 $ A meibion Merari, trwy eu 


teuluoedd, wrth dŷ eu tadau, y cyf- 
rifi hwynt; 

30 O fab dengmlwydd ar hugain 
ac uchod, hyd fab dengmlwydd a 
deugain, y rhifi hwynt; pob un a 


ddêl i “ddwyn swydd, ìi wasanaethu j* 


gwasanaeth pabell y cyfarfod. 

31 A P dyma oruchwyliaeth eu clud 
hwynt, yn eu holl wasanaeth ym 
mhabell y cyfarfod; sef “ystyllod y 
tabernacl, ai farrau, aì golofnau, 
a'i forteisiau, 

32 A cholofnau y cynteddfa oddi 
amgylch, a'u morteisiau, a'u hoelion, 
a'u rhaffau, ynghyd â'u holl offer, ac 
ynghyd â'u holl wasanaeth: rhifwch 
hefyd y dodrefn erbyn eu henwau y 
rhai a gadwant ac a gludant hwy. 

33 Dyma wasanaeth tylwyth meib- 
ion Merari, yn eu holl weinidog- 
aeth ym mhabell y cyfarfod, dan law 
Ithamar mab Aaron yr offeiriad. 

34 Y A rhifodd Moses ac Aaron, a 
phennaethiaid y gynnulleidfa, feib- 
ion Cohath, trwy eu teuluoedd, ac 
yn ol tŷ eu tadau: 

35 O fab dengmlwydd ar hugain 
ac uchod, hyd fab dengmlwydd a 
deugain, sef pob un a ddelai mewn 
swydd i wasanaethu ym mhabell y 
cyfarfod: 

36 A'u rhifedigion trwy eu teulu- 
oedd, oedd ddwy fil saith gant a 
deg a deugain. 

37 Dyma rifedigion tylwyth y Uo- 
hathiaid, sef pob gwasanaethydd ym 
mhabell y cyfarfod; y rhai a rifodd 
Moses ac Aaron, wrth orchymyn yr 
ARGLWYDD trwy law Moses. 

38 Rhifedigion meibion Gerson 
hefyd, trwy eu teuluoedd, ac yn ol 
tŷ eu tadau; 

39 O fab dengmlwydd ar hugain 
ac uchod, hyd fab dengmlwydd a 
deugain, se/ pob un a ddelai mewn 
swydd i wasanaethu ym mhabell y 
cyfarfod: 


Gersoniaid a'r Cohathiaid. 


Cyn 
CRIST 
1490, 





9 Heb. enau. 


Heb. 
ir filwr- 
iaeth. 


P pen, 2. 36. 


g Exod, 26, 
15. 









Rlhifedi y Merariaid. 


Cyn 
CRIST 
1490, 





a Lef. 13.3, 
b Lef. 15, 2, 





40 A'u rhifedigion hwynt trwy eu 
teuluoedd, yn ol tŷ eu tadau, oedd- 
y ddwy fìl a chwe chant a deg ar 

ugain, 

41 Dyma rifedigion tylwyth meib- 
lon Gerson, sef pob gwasanaethydd 
ym mhabell y cyfarfod; y rhai a 
rifodd Moses ac Aaron, wrth orchy- 
myn yr ARGLWYDD. 

42 «I A rhifedigion tylwyth meibion 
Merari, trwy eu teuluoedd, yn ol tŷ 
eu tadau; 

43 O fab dengmlwydd ar hugain 
ac uchod, hyd fab dengmlwydd a 
deugain, sef pob un a ddelai mewn 
swydd i wasanaethu ym mhabell y 
cyfarfod : 

44 A'u rhifedigion hwynt trwy eu 
teuluoedd, oeddynt dair mil a dau 
cant. 

45 Dyma rifedigion tylwyth meib- 
ion Merari, y rhai a rifodd Moses 
ac Aaron, wrth orchymyn yr AR- 
GLWYDD trwy law Moses. 

46 Yr holl rifedigion, y rhai a rif- 
odd Moses ac Aaron, a phennaeth- 
iaid Israel, o'r Lefiaid, trwy eu teulu- 
oedd, ac yn ol íŷ eu tadau; 

47 O fab dengmlwydd ar hugain 
ac uchod, hyd fab dengmlwydd a 
deugain, sef pob un a ddelai i 
wneuthur gwaith gwasanaeth, neu 
waith clud ym mhabell y cyfarfod; 

48 A'u rhifedigion oeddynt wyth 
mil pŵm cant a phedwar ugain, 

49 Wrth orchymyn yr ARGLWYDD, 
trwy law Moses y rhifodd efe hwy, 
pob un wrth ei wasanaeth, ac wrth 
eì glud: fel hyn y rhifwyd hwynt, 
fel y gorchymynasaì yr ARGLWYDD 
wrth Moses. 


PENNOD V. 


Symmudo yr aflan alan o'r gwersyl. 5 
Rhaid yw gwneuthur iawn dros gamwedd- 
au. 11 Eiddigedd, pa un aâ heb achos, aî 
(rwy achos y mae, 

'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 

Moses, gan ddywedyd, 

2 Gorchymyn i feibion Israel, an- 
ïon allan o'r gwersyll bob * gwahan- 
glwyfus, a phob un y byddo ”difer- 
lif arno, a phob un a halogir wrth 


' 


.l. | *y marw. 


3 Yn wrryw ac yn fenyw yr an- 
fonwch Awynt, allan o'r gwersyll yr 
anfonwch hwynt; fel na halogont 
eu gwersylloedd, y rhai yr ydwyf fi 
yn preswylio yn eu plith. 

4 A meibion Israel a wnaethant 
felly, ac a'u hanfonasant hwynt i'r 
£u allan i'r gwersyll: megis y llef- 


NUMERI, V. 





arodd yr ARGLWYDD wrth Moses, 
felly y gwnaeth meibion Israel, 

5 Y A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

6 Llefara wrth feibion Israel, * Os 
gwr neu wraig a wna 4m o holl 
bechodau dynol, gan wneuthur cam- 
wedd yn erbyn yr ARGLWYDD, a 
bod o'r enaid hwnnw yn euog: 

7 Yna cyffesant eu pechod a 
wnaethant; a rhodded yn ei ol yr 
hyn a fyddo efe euog o hono *er- 
byn ei ben, a chwaneged ei bum- 
med 7a atto, a rhodded i'r hwn y 
gwnaeth efe gam âc ef. ' 

8 Ac oni bydd i'r gwr gyfnesaf i 
dalu «m y camwedd iddo, y7 iwn 
«m y camwedd yr hwn a delir i'r 
ARGLWYDD, fydd eiddo yr offeiriad; 
heb law fyr hwrdd cymmod yr hwn 
y gwna efe gymmod âg ef trosto. 

9 A phob “offrwm dyrchafael, o 
holl sanctaidd bethau meibion Is- 


rael, y rhaì a offrymmant at yr off-| 3 


eiriad, fydd eiddo ef. 

lO A sancteiddio gwr, eiddo ef 
fyddant: hyn a roddo neb i'r off- 
eiriad, . eiddo ef fydd. 

11  Llefarodd yr ARGLWYDD hef- 
yd wrth Moses, gan ddywedyd, 

12 Llefara wrth feibion lsrael, a 
dywed wrthynt, Pob gwr pan ŵyro 
ei wraig ef, a gwneuthur bai yn ei 
erbyn ef; 

13 A bod i wr a wnelo â hi, a bod 
yn guddiedig o olwg ei gwr hi, ac 
yn gyfrinachol, a hithau wedi ei 
halogi, ac heb dyst yn ei herbyn, a 
hithau heb ei dal ar ei gweithred; 

14 A dyfod *gwŷn eiddigedd ar- 
no, ac eiddigeddu o hono wrth ei 
wraig, a hithau wedi ei halogi; neu 
ddyfod yspryd eiddigedd arno, ac 
eiddigeddu o hono wrth ei wraig, 
a hithau heb ei halogi: 

15 Yna dyged y gwr ei wraìg at 
yr offeiriad, a dyged ei hoffrwm 
drosti hi, degfed 742m ephah o flawd 
haidd: na thywallted olew arno, ac 
na rodded thus arno; canys offrwm 
eiddigedd yw, offrwm côf yn coffâu 
anwiredd, 

16 A nesâed yr offeiriad hi, a phared 
iddi sefyll ger bron yr ARGLWYDD. 

17 A chymmered yr offeiriad ddwfr 
sanctaidd mewn llestr pridd, a 
chymmered yr offeiriad o'r llwch 
fyddo ar lawr y tabernacl, a rhodd- 
ed yn y dwfr. 

18 A phared yr offeiriad i'r wraig 
sefyll ger bron yr ARGLWYDD, â 


Deddf eiddigedd. 





e Lef, 6. 5, 


f Lef. 6. 6. 
YF, 
& Exod. 29, 
28 


Lef. 6, 18, 
26. a. 7. O, 


en. 18, 8, 
eut, 18. 3, 


h Lef, 10, 19, 


2 yspryd, 





Deddf eddigedd. 


Cyn 
CRIST 
1490. 





4 Heb. 
$ syrthio. 


I Deut. 28, 
57. 


a 42, 18. 
Zech. 8, 13, 


dïosged oddi am, ben y wraig, a 
rhodded yn ei dwylaw offrwm y 
coffa; offrwm eiddigedd gv efe: ac 
yn llaw yr offeiriad y bydd y dwfr 
chwerw sydd yn peri y felldith. 

19 A thynged yr offeiriad hì, a 
dyweded wrth y wraig, Oni orwedd- 
odd gwr gyd â thi, ae oni ŵyraist i 
aílendid gyd âg aral$ *yn lle dy wr, 
bydd di ddiniwed oddi wrth y dwfr 
chwerw hwn sydd yn peri y felldith. 

20 Ond os gŵyraist bi oddi wrth 
dy wr, ac os halogwyd di, a chydio 
o neb â thi heb law dy wr dy hun: 

21 (Yna tyngheded yr offeiriad y 
wraig â llw melldith, a dyweded yr 
oífeiriad wrth y wraig,) Rhodded yr 
ARGLWYDD dydi yn felldith ac yn 
llw ym mysg dy bobl, pan wnelo yr 
ARGLWYDD dy forddwyd * yn bwdr, 
a'th groth yn chwyddedig ; 

22 Ac aed y dwfr melldigedig hwn 
i'th goluddion, i chwyddo dy groth, 
ac i bydru dy forddwyd.. A dywed- 
ed y wraig, Amen, amen. 

23 Ac ysgrifened yr offeiriad y mell- 
dithion hyn mewn llyfr, a golched 
hwynt ymaith â'r dwfr ehwerw. 

24 A phared i'r wraig yfed o'r 
dwfr chwerw sydd yn peri y fell- 
dith: ac aed y dwfr sydd yn peri y 
felldith i'w mewn hi, yn chwerw. 

25 A chymmered yr offeiriad o law 
y wraig offrwm yr eiddigedd; a chy- 
hwfaned yr offrwm ger bron yr AR- 
GLWYDD, ac oífrymmed ef ar yr allor. 

26 A chymmered yr offeiriad o'r 
offrwm lonaid ei law, ei goffadwr- 
iaeth, a llosged ar yr allor; ac wedi 
hynny pared i'r wraig yfed y dwfr. 

27 Ac wedi iddo beri iddi yfed y 
dwfr, bydd, os hi a halogwyd, ac 
a wnaeth fai yn erbyn ei gwr, yr â 
y dwir sydd yn peri y felldith yn 
chwerw ynddi, ac a chwydda ei 
ehroth, ac a bydra ei morddwyd: 
ar wraig 'a fydd yn felldith ym 
mysg ei phobl. 

28 Ond os y wraig ni halogwyd, 


^|eithr glân yw; yna hì a fydd ddiï- 


angol, ac a blanta. 

29 Dyma gyfraith eiddigedd, pan 
ŵyro gwraig at arall yn lle ei gwr, 
ac ymhalogi: 

30 Neu os daw ar wr wŷn ciddig- 
edd, a dal o hono eiddigedd wrth ei 
wraig; yna gosoded y wraig i sefyll 
ger bron yr ARGLWYDD, a gwnaed yr 
offeiriad iddi yn ol y gyfraith hon. 

91 A'r gwr fydd dïeuog o'r anwiredd, 
a'r wraig a ddwg ei hanwiredd ei hun. 


NUMERI, VI. 


PENNOD VI. 
1 Cyfraith y Nazuread. 24 Y dull y tendithir 


y boUl. 
LEFARODD yr ARGLWYDD 
hefyd wrth Moses, gan ddy- 
wedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, a 
dywed wrthynt, Pan ymneillduo gwr 
neu wraig I addaw adduned Naza- 
read, *i ymneillduo i'r ARGLWYDD: 

3 Ymneilldued oddi wrth win a 
dïod gref; nac yfed finegr gwin, na 
finegr dïod gref; nac yfed chwaith 
ddim sugn grawnwin, ac na fwyt- 
tâed rawnwin irion, na sychion. 

4 Holl ddyddiau ei Nazareaeth ni 
chaiff fwytta o ddim oll a wneir o 
winwydden y gwin, o'r dincod hyd 
y bilionen. 

5 Holl ddyddiau adduned eì Na- 
zareacth ni chaiff “ellyn fyned ar 
ei ben: nes cyflawni y dyddiau yr 
ymneillduodd efe i'r ARGLWYDD, 
sanctaidd fydd; gadawed i gudyn- 
nau gwallt ei ben dyfu. 

6 Holl ddyddiau ei ymneilldu- 
aeth i'r ARGLWYDD, “na ddeued at 
gorph marw. 

7 “Nac ymhaloged wrth ei dad, 
neu wrth ei fam, wrth ei frawd, 
neu wrth ei chwaer, pan fyddant 
feirw ; am fod Nazareaeth ei DDuw 
ar ei ben ef. 

8 Holl ddyddiau ei Nazareaeth, 
sanctaidd fydd efe ir ARGLWYDD. 

9 Ond os marw fydd un yn ei 
ymyl ef yn ddisymmwth, a_ halogi 
pen ei Nazareaeth; yna eillied ei 
ben “ar ddydd ei buredigaeth, ar 
y seithfed dydd yr eillia efe ef. 

10 Ac *ar yr wythfed dydd y dwg 
ddwy durtur neu ddau gyw colom- 
men, at yr offeiriad, ìi ddrws pabell 
y cyfarfod. 

ll Ac offrymmed yr offeiriad un 
yn bech-aberth, ac un yn boeth- 
offrwm, a gwnaed gymmod drosto, 
am yr hyn a becho wrth y marw; 
a sancteiddied ei ben ef y dydd 
hwnnw. 

12 A neilldued ir ARGLWYDD 
ddyddiau ei Nazareaeth, a dyged 
oen blwydd fyn offrwm dros gam- 
wedd : *ac aed y dyddiau cyntaf yn 
ofer, am haÌogi ei Nazarcaeth ef. 

13 1 A dyma gyfraith y Nazaread: 
pan gyflawner dyddiau ei Nazare- 
aeth, dyger ef i ddrws pabell y 
eyfarfod. 

14 A dyged yn offrwm drosto i'r 
ARGLWYDD, un hespwrn blwydd, 


Cyfraith y Nazaread. | 


Cyn 
CRIST 
1490, 





2 Nen, 
i ymna- 
zareiddio, | 


a Darn. 13,5, 
l Sain, 1. 
11, 


b pen, 19. 11, 


c Lef, 21. 1, 


d Act. 18.18, 
a 21, 24, 


6 Lef, 5.7. 
»l4.22.a | 
15. 14, 29, 


tLef.5.6. | 


3 Heb. a 
chwymped. |. 








140 


Y dull 





| Oyn 
ORIST 

| 1490. 

8 Lef. 4. 2, 
27, 92. 


h Lef. 3. 6. 





1 Lef, 2. 4. 


k Act, 21.24. 


1 Exod. 29. 
21, 28. 


m Pg. â. 6. 


y bendithir y bobl. 


perffeith-gwbl, yn boeth-offrwm; ac 


un hespin flwydd, berffeith- gwbl, 
£yn bech-aberth; ac un hwrdd per- 
ffeith-gwbl, ^yn aberth hedd ; 

15 Cawellaid o fara croyw hefyd, 
sef 'teisennau peilliaid wedi eu ty- 
lino trwy olew, ac aírllad croyw 
wedi eu henneinio âg olew, a'u 
bwyd-offrwm, a'u dïod-offrwm hwy. 

16 A dyged yr offeiriad hwynt ger 
bron yr ARGLWYDD, ac offrymmed 
ei bech-aberth a'i boeth-offrwm ef. 

17 Offrymmed hefyd yr hwrdd yn 
aberth hedd i'r ARGLWYDD, ynghyd 
â'r cawellaid bara croyw; ac offrym- 
med yr offeiriad ei fwyd-offrwm a'i 
ddïod-offrwm ef. 

18 Ac Feillied y Nazaread wrth 
ddrws pabell y cyfarfod ben ei Na- 
zareaeth; a chymmered flew pen ei 
Nazareaeth, a rhodded ar y tân a 
fyddo dan yr aberth hedd. 

19 Cymmered yr offeiriad hefyd 
balfais o hwrdd wedi ei berwi, ac 
un deisen groyw or cawell, ac un 
afrlladen groyw; a rhodded ar 
ddwylaw y Nazaread, wedi eillio o 
hono ei Nazareaeth ; 

20 A chyhwfaned yr offeiriad 
hwynt ! yn offrwm cyhwfan ger bron 
yr ARGLWYDD: sanctaidd yw hyn i'r 
offeiriad, heb law parwyden-y cyhw- 
fan, a phalfais y dyrchafael. Ac wedi 
hyn y caiff y Nazaread yfed gwin. 

21 Dyma gyfraith y Nazaread a 
addunedodd, ai offrwm ir AR- 
GLWYDD am eì Nazareaeth, heb law 
yr hyn a gyrhaeddo eì law eî: fel 
y byddo eì adduned a addunedo, 
felly gwnaed, heb law cyfraith ei 
Nazareaeth. 

22 1 Llefarodd yr ARGLWYDD hef- 
yd wrth Moses, gan ddywedyd, 

23 Llefara wrth Aaron ac wrth ei 
feibion, gan ddywedyd, Fel hyn y 
bendithiwch feibion Israel, gan 
ddywedyd wrthynt, 

24 Bendithied yr ARGLWYDD di, â 
chadwed di: | 

25 A llewyrched yr ARGLWYDD ei 
wyneb arnat, a thrugarhâed wrthyt: 

26 mDyrchafed yr ARGLWYDD ei 
wyneb arnat, a rnodded i ti dang- 
nefedd. 

27 Felly y gosodant fy enw ar feib- 
ion Israel, a mi a'u bendithiaf hwynt. 


PENNOD VII. 

1 Offywm y tywysogion wrth gyssegru y taber- 
nacl. 10 Offrwm pob un o honynt wrth gys- 
segru yr allor. 89 Duw yn llefaru wrth Moses 
o'r drugareddfa, 


141 


NUMERI, VII. 


————————————————————————  —— ——-—-—-—_— _—_ — — G  *»k N .N.eïeR.- . VN.  .l. 






Cyn 


Offrwm y tywysogion. 
y 
CRIST 


A ar y dydd y gorphenodd Moses 
*godi y tabernacl, a'i enneinio, | “149 
ai sancteiddio ef, a'i holl ddodrefn, | — 
yr allor hefyd a'i holl ddodrefn, a'u | I... 
henneinio a'u sancteiddio hwynt; | P*!e 

2? Yr offrymmodd tywysogion Is- 
rael, pennaethiaid tŷ eu tadau, (y 
rhaì oedd dywysogion y llwythau, 
ac wedi eu gosod ar y rhifedigion:) 

3 A'u hoffrwm a ddygasant hwy 
ger bron yr ARGLWYDD, chwech o 
fenni diddos, a deuddeg o ychain; 
môn dros bob dau dywysog, ac ŷch 
dros bob un: a cher bron y taber- 
nacl y dygasant hwynt. 

4 A llefarodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses, gan ddywedyd, 

5 Cymmer ganddynt, a byddant i 
wasarfaethu gwasanaeth pabell y 
cyfarfod; a dod hwynt i'r Lefiaid, 
i bob un yn ol ei wasanaeth. 

6 A chymmerodd Moses y menni, 
a'r ychain, ac a'u rhoddodd hwynt 
i'r Lefiaid. 

7 Dwy fên a phedwar ŷch a rodd- 
es efe i feibion Gerson, yn ol eu 
gwasanaeth hwynt; 

8 A phedair mên ac wyth ychain 
a roddodd efe i feibion Merari, yn 
ol eu gwasanaeth hwynt, “dan law 
Ithamar mab Aaron yr offeiriad. 

9 Ond i feibion Cohath ni rodd- 
odd efe ddim, am fod “gwasanaeth 
y cyssegr arnynt: *ar eu hysgwydd- 
au y dygent hwnna. 

10 1 A'r tywysogion a ofífrymmas- 
ant fu ag at 'gyssegru yr allor, ar 
y dydd yr enneiniwyd hi; a cher 
bron yr allor y dug y tywysogion 
eu rhoddion. 

ll A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Pob tywysog ar ei 
ddiwrnod a offrymmant eu hoffrym- 
mau, tu ag at gyssegru yr allor. 

12 1 Ac ar y dydd cyntaf yr oedd 
yn offrymmu ei offrwm, Nahson mab 
Aminadab, dros lwyth Judah. 

13 A'i offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
siclau ei phwys, un phïol arian o 





bpen.l 4, 
&c, 


€ pen. â. 28, 
Os 


d pen. 4, 15, | 


* pen. 4. 6,8 
10, 12, 14, 
2 Sim, 6, 
6, 13, 


f Edrych 
Deut. 20. 5. 
1 Bren. 8. 
63. 


Ezra 6. 16. 
Neh.12,27.] 
Ps. 20, titl, 


ddeg sicl a thri ugain, yn ol €siclj*zod.50, 
y cyssegr, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy | 
olew, ^yn fwyd-offrwm: b Lef. 2, 1, 
14 Un llwy aur o ddeg sic yn 
llawn arogl-darth: 
15 iUn bustach ieuangc, un hwrdd, |! ref. 1.2. 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 
16 Un bwch geifr “yn bech-aberth : | * Lef. 4. 22. 
l7 Ac !yn aberth hedd, dau ŷch, 


pîm hwrdd, pîm bwch, pìîm hesp- 


lLef. 3.1. | 


X 


Offrwm y tywysogion 





i|wrn blwyddiaid.. Dyma offrwm 
Nahson mab Aminadab. 

18 1 Ac ar yr ail dydd yr offrym- 
modd Nethaneel mab Suar, tywysog 
Issachar. 

19 Efe a offrymmodd eì offrwm, 
sef un ddysgl arian o ddeg ar hug- 
aim a chant o siclau ei phwys, un 
phïol arian o ddeg sicl a thri ugain, 
yn ol y sicl sanctaidd, yn llawn ill 
dwyoedd o beilliaid wedi ei gym- 
mysgu trwy olew, yn fwyd-offrwm: 

20 Un llwy aur o ddeg sic, yn 
llawn arogl-darth: 

91 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

92 Un bwch geifr yn bech- 
aberth : 

23 Ac yn aberth hedd, dat ŷch, 
pìîm hwrdd, pìîm bwch, pìm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm Ne- 
thaneel mab Suar. 

24 Ar y trydydd dydd yr of- 
rymmodd, Eliab mab Helon, tywys- 
og meibion Zabulon. 

25 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
stclau eì phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 

sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 


beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 


olew, yn fwyd-offrwm: 

26 Un llwy aur o ddeg sic, yn 
llawn arogl-darth : 

27 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

28 Un bwch geifr yn bech-aberth: 

29 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pìîm hwrdd, pïŵm bwch, pìîm hesp- 
wrn blwyddiaid, Dyma offrwm Eli- 
ab mab Helon. 

30 $ Ar y pedwerydd dydd yr 
offrymmodd Elisur mab Sedêur, 
tywysog meibion Reuben. 

31 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
siclau eì phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm : 

32 Un llwy aur o ddeg sic, yn 
llawn arogl-darth: 

33 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

34 Un bwch geifr yn bech-aberth: 

35 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pìîm hwrdd, pìîm bwch, pîm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm Eli- 
sur mab Sedeur. 

36 í Ar y pummed dydd yr of- 


142 


NUMERI, VIL 


rymmodd Selumiel mab Surisâdaì 
tywysog meibion Simeon. 

37 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
siclau ei phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm : 

38 Un llwy aur o ddeg sic, yn 
llawn arogl-darth: 

39 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

40 Un bwch geifr yn bech-aberth: 

41 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pŵm hwrdd, pìm bwch, pîm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm Sel- 
umiel mab Surisâdai. 

42 1 Ar y chweched dydd yr of- 
rymmodd, Eliasaph meb Deuel, ty- 
wysog meibion Gad. 

43 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
siclau ei phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm : 

44 Un llwy aur o ddeg stic, yn 
llawn arogl-darth : 

45 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

46 Un bwch geifr yn bech-aberth: 

47 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pìîm hwrdd, pâm bwch, pìîm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm Eli- 
asaph mab Deuel. 

48 1 Ar y seithfed dydd yr of- 
rymmodd Elisama mab Ammihud, 
tywysog meibion Ephraim. 

49 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
siclau ei phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm: 

50 Un llwy aur o ddeg sic, yn 
llawn arogl-darth: 

5l Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

52 Un bwch geifr yn bech-aberth: 

53 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pìm hwrdd, pïîm bwch, pìîm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm Eli- 
sama mab Ammihud. 

54 1 Ar yr wythfed dydd yr of- 
rymmodd Gamaliel mab Pedasur, 
tywysog meibion Manasseh. 

55 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 


wyrth gyssegru yr allor. 


Cyn 
? | CRIS T' 
1490, 





Offrwm y tywysogion 


Cyn 
CRIST 
1490. 





siclaw ei phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm: 

56 Un llwy aur o ddeg stcl, yn 
llawn arogl-darth: 

57 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

58 Un bwch geifr yn bech-aberth: 

59 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pìîm hwrdd, pŵ&m bwch, pîm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm Ga- 
maliel mab Pedasur. 

60 T Ar y nawfed dydd yr of- 
rymmodd, Abidan mab Gideoni, ty- 
wysog meibion Benjamin. 

61 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
siclau ei phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm: 

62 Un llwy aur o ddeg sic yn 
llawn arogl-darth : 

63 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: . 

64 Un bwch geifr yn bech-aberth: 

65 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pîm hwrdd, pŵm bwch, pîm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm Abi- 
dan mab Gideoni. 

66 SI Ar y degfed dydd yr offrym- 
modd Ahïezer mab Amnmisâdai, ty- 
wysog meibion Dan. 

67 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
stclau ei phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm: 

68 Un llwy aur o ddeg sic, yn 
llawn arogl-darth: 


69 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 


un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

70 Un bwch geifr yn bech-ab- 
erth: 

71 Ac yn aberth hedd, dau ŷch, 
pìîm hwrdd, pïîm bwch, pìm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm 
Ahïezer mab Ammisâdai. 

72 Ar yr unfed dydd ar ddeg 
yr offrymmodd Pagïel mab Ocran, 
tywysog meibion Aser. 

73 Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
stclau ei phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn o beilliaid ill 


143 


NUMERI, VII. 


dwyoedd wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm: 

74 Un llwy aur o ddeg sic, yn 
llawn arogl-darth: 

75 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

76 Un bwch geifr yn bech-aberth: 

77 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pŵîm hwrdd, pm bwch, pîm hesp- 
wrn blwyddiaid. Dyma offrwm Pa- 
gïel mab Ocran. 

78 Y Ar y deuddegfed dydd yr of- 
rymmodd Ahira mab Enan, tywysog 
meibion Naphtali. 

79-Ei offrwm ef ydoedd un ddysgl 
arian o ddeg ar hugain a chant o 
siclaw ei phwys, un phïol arian o 
ddeg sicl a thri ugain, yn ol y sicl 
sanctaidd, yn llawn ill dwyoedd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew, yn fwyd-offrwm: 

80 Un llwy aur o ddeg std, yn 
llawn arogl-darth: 

81 Un bustach ieuangc, un hwrdd, 
un oen blwydd, yn offrwm poeth: 

82 Un bwch geifr yn bech-aberth : 

83 Ac yn hedd-aberth, dau ŷch, 
pŵìm hwrdd, pîm bwch, pîm hesp- 
wr blwyddiaid. Dyma oífrwm A- 
hira mab Enan. 

84 Dyma gyssegriad yr allor, gan 
dywysogion Israel, ar y dydd yr en- 
neiniwyd hi: deuddeg dysgl arian, 
deuddeg phïol arian, deuddeg llwy 
aur: 

85 Deg ar hugain a chant, o siclau 
arian ydoedd pob dysgl, a deg a 
thri ugain pob phïol: holl arian y 
llestri oedd ddwy fìl a phedwar cant 
o siclau, yn ol y sicl sanctaidd. 

86 Y llwyau aur oedd ddeuddeg, 
yn llawn arogl-darth, o ddeg; sic4 bob 
llwy, yn ol y sicl sanctaidd: holl aur 
y llwyau ydoedd chwech ugain sic. 

87 Holl eidionau yr offrwm poeth 
oedd ddeuddeg, bustach, deuddeg o 
hyrddod, deuddeg o ŵyn blwyddiaid, 
a'u bwyd-offrwm; a deuddegc o fych- 
od geifr, yn offrwm dros bechod. 

88 A holl ychain yr aberth hedd 
oedd bedwar ar hugain o fustych, tri 
ugain o hyrddod, tri ugain o fychod, 
tri ugain o hespyrniaid. Dyma gys- 
segriad yr allor wedi ei henneinio. 

89 Ac fel yr oedd Moses yn myned 
i babell y cyfarfod i lefaru wrth 
DDUW; yna efe a glywai "lais yn 
llefaru wrtho oddi ar y drugareddfa, 
yr hon oedd ar arch y dystiolaeth, 
oddi rhwng y ddau gerub, ac efe a 
ddywedodd wrtho. 


wrth gyssegru yr allor. 








m Exod. 25. 





Cyssegru y Lefiaid. 





Cyn 
CRIST 
1490. 





a Kxod. 25. 


97. a 40. 25. 


b Exod. 25. 
31. 


c Eixod. 25. 
18, 

â Exod. 25. 
40. 


9pen. 19, 9. 


ZLef.2.1. 


3Heb. A 
chyhwf- 
aned. 

4 Heb. 


offrwm 
cyhwfan. 


f pen. 3. 45. 


PENNOD VIII. 

1 Y modd y mae goleuo y llusernau. 5 Cyssegru 
y Lefiaid. 29 Oedran a ihymmor eu gwasan- 
aeth hwynt. 

'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth Aaron, a dywed 
wrtho, Pan “*oleuech y lampau, 
llewyrched y saith lamp ar gyfer 
y canhwyllbren. 

3 Ac felly y gwnaeth Aaron; ar 
gyfer y canhwyllbren y goleuodd 
efe eì lampau ef, megis y gorchy- 
mynodd yr ARGLWYDD wrth Moses. 

4 PDyma waith y canhwyllbren: 
cyfanwaith o aur /ydd hyd ei bal- 
adr, *e, hyd ei flodau “ cyfanwaith 
fydd; “yn ol y dull a ddangosodd 
yr ARGLWYDD i Moses, felly y 
gwnaeth efe y canhwyllbren. 

5  Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

6 Cymmer y Lefiaid o fysg meibion 
Israel, a glanhâ hwynt. 

7 Ac fel hyn y gwnei iddynt i'w 
glanhâu : taenella arnynt *ddwfrpur- 
edigaeth, a gwnant i'r ellyn fyned 
dros eu holl gnawd, a golchant eu 
gwisgoedd, ac felly ymlanhânt. 

8 Yna cymmerant fustach ieuangc 
“a'i fwyd-offrwm o beilliaid wedi ei 
gymmysgu trwy olew; a bustach 
ìeuancc arall a gymmeri di yn 
aberth dros bechod. 

9 A phâr i'r Lefiaid ddyfod o flaen 
pabell y cyfarfod; a chynnull holl 
gynnulleidfa meibion Israel ynghyd. 

lO A dwg y Lefiaìd ger bron yr 

ARGLWYDD; a gosoded meibion 

Israel eu dwylaw ar y Lefiaid. 

1l *Ac offrymmed Aaron y Lefiaid 
ger bron yr ARGLWYDD, yn * offrwm 
gan feibion Israel, fel y byddont 
hwy i wasanaethu gwasanaeth yr 
ARGLWYDD. 

12 A gosoded y Lefiaid eu dwylaw 
ar ben y bustych: ac offrwm dithau 
un yn bech-aberth, a'r llall yn off- 
rwm poeth i'r ARGLWYDD, i wneuth- 
ur cymmod dros y Lefiaid. , 

l3 A gosod y Lefiaid ger bron 
Aaron, a cher bron ei feibion, ac 
offrwm hwynt yn offrwm i'r AR- 
GLWYDD. 

l4 A neilllua y Lefiaid o blith 
meibion Israel, a “bydded y Lefiaid 
yn eiddof fi. 

15 Wedi hynny aed y Lefiaid i 
mewn i wasanaethu pabell y cyfar- 
fod; a glanhâ di hwynt, ac offrym- 


ma hwynt yn offrwm. 


144 


NUMERI, VIII 


16 Canys hwynt a roddwyd 
rhodd i mi o blith meibianth eT 
£yn lle agorydd pob croth, sef pob 
cyntaf-anedig o feibion Israel, y 
cymmerais hwynt i mi. 

l7 “Canys i mi y perthyn pob 
cyntaf-anedig ym mhlith meibion 
Israel, o ddyn ac o anifail: er y 
dydd y tarewais bob cyntaf-anedig 
yngwlad yr Aipht, y sancteiddiais 
hwynt i mi fy hun. 

18 A chymmerais y Lefiaid yn lle 
pob cyntaf-anedig o feibion Israel. 

19 A 'rhoddais y Lefiaid yn rhodd 
i Aaron, ac i'w feibion, o blith meib- 
ion Israel, i wasanaethu gwasanaeth 
meibion Israel ym mhabell y cyfar- 
fod, ac i wneuthur cymmod dros 
feibion Israel; “fel na byddo pla ar 


feibion Israel, pan ddelo meibion | 2. 


Israel yn agos at y cyssegr. 

20 A gwnaeth Moses ac Aaron, a 
holl gynnulleidfa meibion Israel, i'r 
Lefiaid, yn ol yr hyn oll a orchy- 
mynasai yr ARGLWYDD wrth Mo- 


ses am y Lefiaid: felly y gwnaeth |: 


meibion Israel iddynt. 

21 A'r Lefiaid a lanhâwyd, ac a 
olchasant eu dillad: ac Aaron a'u 
hoffrymmodd hwynt yn offrwm ger 
bron yr ARGLWYDD: a gwnaeth 
Aaron gymmod drostynt i'w glan- 
hâu hwynt. 

22 Ac wedi hynny y Lefiaid a 
ddaethant i wasanaethu gwasan- 
aeth ym mhabell y cyfarfod, ger 
bron Aaron ai feibion; !megis y 
gorchymynodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses am y Lefiaid, felly y gwnaeth- 
ant iddynt. 

23 4 A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

24 Dyma yr hyn 5 berthyn i'r Lef- 
iaid: o fab pîm mlwydd ar hug- 
ain ac uchod, y deuant i filwrio 


'milwriaeth y'ngwasanaeth pabell y 


cyfarfod. 

25 Ac o fab dengmlwydd a deu- 
gain y caiff un ddychwelyd yn ei 
ol o filwriaeth y gwasanaeth, fel na 
wasanaetho mwy. 

26 Ond gwasanaethed gyd â'i frod- 
yr ym mhabell y cyfarfod, i oruch- 
wylio; ac na wasanaethed wasan- 
aeth: fel hyn y gwnei i'r Lefiaid 
yn eu goruchwyliaeth. 


PENNOD IX. 


1 Ail-orchymyn y Pase. 6 Caniattlâu ail Base 
â'r rhaì oedd aflan neu absennol. 15 Y cwm- 
mwl yn cyfarwyddo yr Israeliaid $ symmudo 
ac â wersyllu. 


Cyssegru y Lefiaid. | 





Cyn | 
CRIST 
1490. 


Epen.3.l2, | 
40. Ŵ 








hExod 13. Î 
1215. * 


! pen. 3. 9. 


k Edrych 
Chron. 
16, 





! pen. â. â. 








| Ail-orchymyn y Pasc. 


Cyn 'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
CHWE Moses yn anialwch Sinai, yn 
—-- |yr ail flwyddyn wedi eu dyfod 

hwynt allan o dir yr Aipht, ar y 
mis cyntaf, gan ddywedyd, 
eExo.12. | 2 Cadwed meibion Israel *y Pasc 
Lef. 23.5. hefyd yn ei dymmor. 

eut1e2| 3 Âr y pedwcrydd dydd ar ddeg 
2 TIeb. o'r mis hwn, * yn y cyfnos, y cedwch 
ddauhwyr. | ef yn eì dymmor: yn ol ci holl 

ddeddfau, ac yn ol ci holl ddefodau, 
y cedwch ef. 

4 A llefarodd Moses wrth feibion 
Israel am gadw y Pasc. 

5 A chadwasant y Pasc ar y mis 
cyntaf, ar y pedwcrydd dydd ar 
ddeg o'r mis, yu y cyfnos, yn anial- 
wch Sinai: yn ol yr hyn oll a orchy- 
mynasai yr ARGLWYDD wrth Moscs, 
felly y gwnaeth meibion Israel. 

6 f Ac yr ocdd dynion, y rhai 

bpen.53. |oedd Pwedi eu halogi wrth gelain 


dyn, fel na allent gadw y Pasc ar 

y dydd hwnnw: a hwy a ddaethant 

ger bron Moses, a cher bron Aaron, 
"lar y dydd hwnnw. 

7 A'r dynion hynny a ddywedasant 
wrtho, Yr ydym ni wedi ein halogi 
wrth gorph dyn marw: paham y'n 

i gwaherddir rhag offrymmu offrwm 
ir ARGLWYDD yn ei dymmor ym 
mysg meibion Israel? | 

8 A dywedodd Moses wrthynt, Sef- 
wch, a mi a wrandawaf beth a or- 
chymyno yr ARGLWYDD o'ch plegid. 

9 T A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

10 Llefara wrth feibion Isracl, gan 
ddywedyd, Pan fyddo neb wedi ei 
halogi gan gorph marw, neu meb o 
honoch neu o'ch hiliogaeth mewn 
ffordd bell, etto cadwed Basc i'r 
ARGLWYDD. 

11 “Ar y pedwerydd dydd ar ddeg 
o'r ail mis, yn y cyfnos, y cadwant 
ef: ynghyd â bara croyw a dau 
chwerwon y bwyttânt ef. 

l2:* Na weddillant ddim o hono 

| . rxoa.12, | hyd. y bore, ac “na. thorrant asgwrn 
| ins O hono: yn ol holl ddeddf y Pasc 
y cadwant ef. 

13 A'r gwr a fyddo glân, ac heb fod 
mewn taith, ac a bcidio â chadw y 
Pasc, torrir ymaith yr enaid hwnnw 
o fysg ei bobl, am na offrymmodd off- 
rwm yr ARGLWYDD yn ei dymmor: 
ei bechod a ddwg y gwr hwnnw. 

14 A phan ymdeithio dïeithr gyd 
â chwi, ac ewyllysio cadw Pasc i'r 
ARGLWYDD; fel y byddo deddf y 
Pasc a'i ddefod, felly y ceidw: fyr un 


c2 Chron. 
30, 2, 15. 


| 
| 


|d Exod. 12. 
10, 


f Vxod. 12. 
49. 


N UMERI, IX. 


ddeddf fydd i chwi, sef i'r dïeithr ac 
1r un fydd a'i enedigaeth o'r wlad. 


15 4 Ac “Far y dydd y codwyd y ta- 
bernacl, y cwmmwl a gauodd am y| 4 


tabernacl dros babell y dystiolaeth; 
"a'r hwyr yr ydoedd ar y tabernacl 
megis gwelediad tân hyd y borc. 

16 Felly yr ydoedd yn wastadol; 
y cwmmwl a, gauai am dano jy dydd, 
a'r gwelediad tân y nos. 

l7 A phan gyfodai y cwmmwl 
oddi ar y babell, wedi hynny y 
cychwynai meibion Isracl: ac yn 
y lle yr arhosai y cwmmwl ynddo, 
yno y gwersyllai meibion Israel. 

18 Wrth orchymyn yr ARGLWYDD 
y cychwynai meibion Israel, ac wrth 
orchymyn yr ARGLWYDD y gwer- 
syllent: fyr holl ddyddiau yr arhosai 
y cwmmwl ar y tabernacl, yr ar- 
hosent yn y gwersyll. 

19 A phan drigai y cwmmwl yn 
hir ar y tabernacl lawer o ddydd- 
lau, yna meibion Israel a gadwent 
wyliadwriaeth yr ARGLWYDD, ac ni 
chychwynent. 

20 Ac os byddai y cwmmwl 
ychydig ddyddiau ar y tabernacl, 
wrth orchymyn yr ARGLWYDD y 
gwersyllent, ac wrth orchymyn yr 
ARGLWYDD y cychwynent. 

21 Hefyd os byddai y cwmmwl o 
hwyr hyd forc, a chyfodi o'r cwm- 
mwl y bore; hwythau a symmud- 
ent: pa un bynnag ai dydd ai nos 
Jyddai pan gyfodai y cwmmwl, yna 
y cychwynent. 

22 Os deuddydd, os mis, os blwydd- 
yn fyddai, tra y trigai y cwmmwl 
ar y tabernacl, gan aros arno, meib- 
ion Israel Fa arhosent yn eu pebyll, 
ac ni chychwynent: ond pan godai 
efe, y cychwynent. 

23 Wrth air yr ARGLWYDD y gwcr- 
syllent, ac wrth air yr ARGLWYDD y 
cychwynent: /el4y y cadwent wyl- 
iadwriaeth yr ARGLWYDD, yn ol 
gair yr ARGLWYDD trwy law Moses. 


PENNOD X. 


1 Delh a wneid. â'r udgyrn arían. 11 Yr Is- 
raeliaid, yn symmudo o Sinai i Paran. 14 
Trefn eu cerddediad hwy. 29 Moses yn at- 
tolwg ar Hobab nad ymadawaîi â hwynt. 99 
Bendith Moses wrth symmudo a gorphwyso 
o'r arch, 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Gwna i tì ddau udgorn arian, yn 

gyfanwaith y gwnei hwynt: a bydd- 

ant i ti i alw y gynnulleidfa ynghyd, 
ac i beri i'r gwersylloedd gychwyn. 


Y cwmmwl ar y tabernad. | 





wr 


k Exod. 40, 
36, 31. 





Yr udgyrn arian. 


Cyn 
CRIST 
1490. 

a Joel 2, 15. 


| b pen. ôl. 6. 


| 2Chron. 
| 19.14. 


| €pen.?29.1. 
1 Chron. 


d&pen.2.9 
16, 24, 21. 


e pen. 2, 3, 


fpen. 1.7. 


6 pen. 1.51. 
bpen, 4, 25, 
ôl. 


î pen. 2, 10, 


3 A phan *ganant â hwynt, yr 
ymgasgl yr holl gynnulleidfa attat, 
wrth ddrws pabell y cyfarfod. 

4 Ond os âg un y canant; yna y 
tywysogion, sef pennaethiaid mil- 
oedd Israel, a ymgasglant. 

5 Pan ganoch larwm; yna y gwer- 
sylloedd, y rhai a wersyllant tu ar 
dwyrain, a gychwynant. 

6 Pan ganoch larwm yr ail waith; 
yna y gwersylloedd, y rhaì a wer- 
syllant tu a'r dehau, a gychwyn- 
ant: larwm a ganant hwy. wrth 
eu cychwyn. 

7 Ac wrth alw ynghyd y gynnull- 
eidfa, cenwch yr udgyrn; ond na 
chenwch larwm. 

8 A meibion Aaron, yr offeiriaid, 
a ganant ar yr udgyrn; a byddant 
i chwi yn ddeddf dragywyddol trwy 
eich cenhedlaethau. 

9 Hefyd ? pan eloch i ryfel yn eich 
gwlad yn erbyn y gorthrymmwr a'ch 
gorthrymmo chwi; cenwch larwm 
mewn udgyrn: yna y coffêir chwi 
ger bron yr Arglwydd eich Duw, 
ac yr achubir chwi rhag eich gel- 


ynion. 

10 Ar “ddydd eich llawenydd 
hefyd, ac ar eich gwyliau gosod- 
edig, ac ar ddechreu eich misoedd, 
y cenwch ar yr udgyrn uwch ben 


17. | eich offrymmau poeth, ac uwch ben 


eich aberthan hedd; a byddant i 
chwi yn goffadwriaeth ger bron 
eich Duw : myfi yw yr ARGLWYDD 
eich Duw. 

ll 9 A bu yn yr ail flwyddyn, ar 
yr ail mis, ar yr ugeinfed dydd o'r 
mis, gyfodi or cwmmwl oddi ar 
dabernacl y dystiolaeth. 

12 A meibion Israel *a gychwyn- 
asant i'w faith o anialwch Sinai; 
ar cwmmwl a arhosodd yn anial- 
wch Paran. 


13 Felly ï cychwynasant y waith 
gyntaf, wrth air yr ARGLWYDD trwy 
law Moses. 


14 1 * Ac yn gyntaf y cychwynodd 
llumman gwersyll meibion Judah 
yn ol eu lluoedd: ac ar ei lu ef yr 
ydoedd ' Nahson mab Aminadab. 

15 Ac ar lu llwyth meibion Issa- 
char, Nethaneel mab Suar. 

16 Ac ar lu llwyth meibion Zabu- 
lon, Eliab mab Helon. 

l7 Yna “y tynnwyd i lawr y ta- 
bernacl; a meibion Gerson a meib- 
ion Merari a gychwynasant, P gan 
ddwyn y tabernacl. 


145 


NUMERI, X. 














od. Merariaid. 
22 4 Yna 'llumman gwersyll meib- | 2&17. 
ion Ephraim a gychwynodd yn ol 
eu lluoedd: ac y» oedd ar eì lu ef 
Elisama mab Ammihud. 

23 Ac ar lu llwyth meibion Ma- 
nasseh, Gamaliel mab Pedasur. 

24 Ac ar lu llwyth meibion Ben- 
Jamin, Abidan mab Gideoni. 

25 II Yna "llumman gwersyll meib- 
ion Dan, yn olaf o'r holl wersyll- 
oedd, a gychwynodd yn ol eu llu- 
oedd: ac gy? ydoedd ar ei lu ef 
Ahïezer mab Ammisâddai. 

26 Ac ar lu llwyth meibion Aser, 
Pagïel mab Ocran. 8 

27 Ac ar lu llwyth meibion Naph- 
tali, Ahira mab Enan. 

28 Dyma gychwyniadau meibion 
Israel yn ol eu lluoedd, pan gych- 
wynasant. 

29 $ A dywedodd Moses wrth 
Hobab, mab Raguel y Midianiad, 
chwegrwn Moses, Myned yr ydym 
i'r lle am hwn y dywedodd yr 
ARGLWYDD, Rhoddaf hwnnw i chwi: 
tyred gyd â ni, a .gwnawn ddaioni 
ì ti; canys llefarodd yr ARGLWYDD 
ddaioni am Israel. 

30 Dywedodd yntau wrtho, Nid âf 
ddim; ond i'm gwlad fy hun, ac at 
fy nghenedl fy hun, yr âf. 

31 Ac efe a ddywedodd, Na âd ni, 
attolwg; canys ti a adwaenost ein 
gwersyllfaoedd yn yr anialwch, ac | 
a fyddi yn lle llygaid i ni. 


1 pen 2. 18, 


Trefn y Uwythau. | 
gwersyll Reuben yn ol eu lluoedd:| _ Cyn 
ac yr ydoedd ar ei lu ef Elisur 
mab Sedeur, 

19 Ac ar lu llwyth meibion Simeon, 
Selumiel mab Surisâdai. 

20 Ac ar lu llwyth meibion Gad, 
Elïasaph mab Deuel. 

21 A'r Oohathiaid a gychwynasant, 
gan ddwyn “y cyssegr; a'r *lleill a|“pm * 
godent y tabernacl, tra fyddent hwy |2sef,y Ger- 


m pen. 2, 25, 


n Parn,l, 
16. 


32 A phan ddelych gyd â ni, a 
dyfod o'r daioni hwnnw, yr hwn a 
Wna yr ARGLWYDD i ni, ninnau â 
wnawn ddaioni i tithau. 

33 1 A hwy a aethant oddi wrth 
"fynydd yr ARGLWYDD daith tri »Etrch, 
diwrnod: ac arch cyfammod yr AR-| 
GLWYDD oedd yn myned o'u blaen 
hwynt daith tri diwrnod, Pi chwilio |r peut.. 
am orphwysfa iddynt. Jer. 31.2. 

34 A “chwmmwl yr ARGLWYDD Ia 
oedd arnynt y dydd, pan elent o'r | £i 
gwersyll. 

35 A hefyd pan gychwynai yr 


r Ds. 68. 


18 1 Yna 'y cychwynodd llumman | arch, Moses a_ ddywedai, ' Cyfod, | 2a 12:8. | 





Y bobl yn blysio cig. 


Cyn 
CRIST 
1490, 


8 ddengmìl 
o fìloedd. 


a Deut. 9.22, 


b Ps. T8. 21. 


2 Heb. 
suddodd, 


3 Sef, 
Llosgiad, 

c Fel Exod, 
12, 38. 

4 Heb, flys. 


d Ps. 18. 18. 
a 106. 14. 


eExod,16.3. 


f Exod. 16. 
14,31. 





$ Ps, 78. 21, 


ARGLWYDD, a gwasgarer dy elyn- 

ion; a ffoed dy gaseion o'th flaen. 

36 A phan orphwysai hi, y dy- 
wedai efe, Dychwel, ARGLWYDD, af 
* fyrddiwn miloedd Israel. 

PENNOD XI. 

1 Y llosgiad yn Taberah yn dif oddi trwy weddi 
Moses. 4 Y bobl yn UWlysio cig, ac yn alaru 
ar y manna. 10 Moses yn cwyno o ran eî 
siars. 16 Duw yn rhannu eî faich ef rhwng 
deg a_ihr4 ugaim o henuriaid. 91 Duw yn 
rhoddi soflîeir yn ei ddigllonedd yn Cibroth- 
Hattaafah. 

s A'R bobl, fel f£uchanwyr, oedd- 

ynt flin y'nghlustiau yr AR- 

GLWYDD: a chlywod2 yr ARGLWYDD 

hyn; ai ddig a ennynodd; a thân 

yr ARGLWYDD a gynneuodd Pyn 

eu mysg hwynt, ac a ysodd gwrr y 

gwersyll. 

2 A llefodd y bobl ar Moses: a 
gweddïodd Moses ar yr ARGLWYDD; 
a'r tân a * ddiffoddodd. 

3 Ac efe a alwodd enw y lle hwn- 
nw, $Taberah: am gynneu o dân 
yr ARGLWYDD yn eu mysg hwy. 

4 1 A'r “llïaws cymmysg yr hwn 
ydoedd yn eu mysg a flysiasant *yn 
ddirfawr: a meibion Israel hefyd a 
ddychwelasant, ac a wylasant, ac a 


ddywedasant, î Pwy a rydd i ni gig | 
.|i'w fwytta ? 


5 *Côf yw gennym y pysgod yr 
oeddym yn ei fwytta yn yr Aipht 
yn rhad, y cucumerau, a'r pomp- 
ionau, a'r cenhin, ar winwyn, ar 
garlleg: 

6 Ond yr awr hon y mae ein hen- 
eidiau nì yn gwywo, heb ddim ond 
y manna yn ein golwg. 

7 * A'r manna hwnnw oedd fel had 
coriander, a'ì "liw fel lliw 6bdêliwm., 

8 Y bobl a aethant o amgylch, ac 


'|a' casglasant ac a'i malasant mewn 


melinau, neu a'ê curasant mewn 
morter, ac a'i berwasant mewn peir- 
iau, ac a'i gwnaethant yn deisennau: 
a'i flas ydoedd fel blas olew îr. 

9 A phan ddisgynai y gwlith y 
nos ar y gwersyll, disgynai y manna 
arno ef. 

10 TA chlybu Moses y bobl yn 
wylo trwy eu tylwythau, bob un yn 
nrws ei babell: ac ennynodd dig 
yr ARGLWYDD yn fawr; a drwg 
oedd gan Moses. 

ll Dywedodd Moses hefyd wrth 
yr ARGLWYDD, Paham y drygaist 
dy was? a phaham na chawn ffafr 
yn dy olwg, gan i £i roddi baich yr 
holl bobl hyn arnaf? 


12 Ai myfi a feichiogais ar yr holl 





lêT 


NUMERI, XI. 


bobl hyn? ai myfi a'u cenhedlais, 
fel y dywedech wrthyf, Dwg hwynt 
yn dy fynwes, (megis y dwg tad- 
maeth y plentyn sugno,) i'r tir a 
addewaist trwy lw i'w tadau * 

13 O ba le y byddai gennyf fi gig 
i'w roddi i'r holl bobl hyn* canys 
wylo y maent wrthyf, gan ddywed- 
yd, Dod i ni gig i'w fwytta. 





Gosod y 70 henwriaud. | 


Cyn 
CRIST 
1490, 





l4 ^Ni allaf fi fy hunan arwain Fxol.18. 


yr holl bobl hyn; canys rhy drwm. 
ydyw i mi. 

15 Ac os felly y gwnei i mi, at- 
tolwg, *gan ladd lladd fi, os cefais 
ffafr yn dy olwg di; fel na welwyf 
fy nrygfyd. 

16 T A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Casgl i mi “ddengwr, 
a thri ugain o henuriaid Israel, y 
rhai a wyddost eu bod yn henuriaid 
y bobl, ac yn swyddogion arnynt; 
a dwg hwynt i babell y cyfarfod, a 
safant yno gyd â thi. 

17 Canys disgynaf, a llefaraf wrth- 
yt yno: a !mi a gymmeraf or ys- 
pryd sydd arnat ti, ac a'e gosodaf 
arnynt hwy; felly y dygant gyd â 
thi faich y bobl, fel na ddygech di 
ef yn unig. 

18 Am hynny dywed wrth y bobl, 
Ymsancteiddiwch erbyn y fory, a 
chewch fwytta cig: canys wylasoch 
y'nghlustiau yr ARGLWYDD, gan. 
ddywedyd, Pwy a ddyry i ni gig. 
i'w fwytta? canys yr ydoedd yn, 
dda arnom yn yr Aipht: am hynny 
y rhydd yr ARGLWYDD i chwi gig, 
a chwi a fwyttêwch. 

19 Nid un dydd y bwyttêwch, ac nid 
dau, ac nid pump o ddyddiau, ac nid 
deg diwrnod, ac nid ugain diwrnod; 

20 Ond hyd fis o ddyddiau, hyd 
oni ddêl allan o'ch ffroenau, a'i fod 
yn ffiaidd gennych: am 1 chwi ddir- 
mygu yr ARGLWYDD yr hwn sydd 
yn eich plith, ac wylo o honoch yn! 





ei ŵydd ef, gan ddywedyd, " Paham "re: 2!.5 


y daethom allan o'r Aipht? 

91 A dywedodd Moses, 
chân mil o wŷr traed yw y bobl 
yr ydwyf fi yn eu plith; a thi a 
ddywedi, Rhoddaf gig iddynt i'w 
fwytta fis o ddyddiau. 

99 “Ai y defaid ar gwartheg a 
leddir iddynt, fel y byddo digon 
iddynt? ai holl bysg y môr a 
gesglir ynghyd iddynt, fel y byddo 
digon iddynt? 

93 A dywedodd yr ARGLWYDD 


wrth Moses, P A gwttogwyd llaw yr |? Es 5.2. | 
ARGLWYDD? yr awr hon y cei di| 


i Edrych 


n (hwe |n Exod. 12. | 


o Edrych 
6. 


Bren, 
, â. 
Jon, â, 3, 


i 
<o 


k Edrych 
Exod.24,9, 


I Neh, 9. 20, 


a a8. 26, 


pen. 1.46, | 


oan 6.7... 





——— — Gk .— 


| Y soflieir a'r pla. 


Cyn |weled a ddigwydd fy ngair i ti, ai 
oRTST |na ddigwydd. 
draethodd eiriau yr ARGLWYDD wrth 
y bobl, ac a gasglodd y dengwr a 
thri ugain o henuriaid y bobl, ac a'u 
gosododd hwynt o amgylch y babell. 

25 Yna y disgynodd yr ARGLWYDD 
mewn cwmmwl, ac a lefarodd wrtho; 
ac a gymmerodd or yspryd ocdd 
arno, ac a'i rhoddes i'r deg _ henaf- 
gwyr a thri ugain. A “thra y gor- 
phwysai yr yspryd arnynt, "y pro- 
phwydent, “ac ychwaneg ni wnaent. 

26 A dau o'r gwŷr a drigasant yn 
y gwersyll, (enw un ydoedd Eldad, 
enw y llall Medad;) a gorphwysodd 
yr yspryd arnynt hwy, am eu bod 
hwy o'r rhaì a ysgrifenasid ; *ond 
nid aethant i'r babell, etto pro- 
phwydasant yn y gwersyll. 

27 A rhedodd llangc, a mynegodd i 
Moses, ac a ddywedodd, Ymae Eldad 
aMedad yn prophwydo yn y gwersyll. 

28 A Josua mab Nun, gweinidog 
Moses o'i ieuengctid, a attebodd ac 
a ddywedodd, * Moses, fy arglwydd, 
gwahardd iddynt. 

29 A dywedodd Moses wrtho, Ai 
cenfigennu yr ydwyt ti drosof íi? 
"O na byddai holÌ bobl yr AR- 
GLWYDD yn brophwydi, a rhoddi 
o'r ARGLWYDD ei yspryd arnynt! 

30 A Moses a aeth i'r gwersyll, 
efe a henuriaid Israel. 

31 1 Ac fe aeth *gwynt oddi wrth 
yr ARGLWYDD, ac a ddug soflieir 
oddi wrth y môr, ac a'u taenodd 
wrth y gwersyll, megis *taith diwr- 
nod ar y naill du, a thaith diwrnod 
ar y tu arall, o amgylch y gwersyll, 
a hynny ynghylch dau gufydd, ar 
wyneb y ddaear. | 

32 Yna y cododd y bobl y dydd 
hwnnw oll, a'r nos oll, a'r holl ddydd 
drannoeth, ac a gasglasant y sofl- 
eir: yr hwn a gasglodd leiaf, a 
gasglodd ddeg homer: a chan daenu 
y taenasant Awynt iddynt eu hun- 
aim o amgylch y gwersyll. 

93 A'r Xcig oedd etto rhwng eu 
dannedd hwynt heb ei gnoi, pan 
ed digofaint yr ARGLWYDD 
yn erbyn y bobl; a'r ARGLWYDD a 
darawodd y bobl â phla mawr iawn. 

94 Ac efe a alwodd enw y lle hwn- 
nw ?Cibroth-Hattaafah; am iddynt 
gladdu yno y bobl a flysiasent, 

|epen.3317.|. 35 “O Feddau y blys yr aeth y 
bobl i Haseroth; ac ?arhosasant 


4 Edrych 
2 Bren. 2, 
15 


£r Edrych 
1 Sam. 10, 
5, 10. 

Tac nâ 
pheidient. 


$ Edrych 
1 Sam. 20. 


6. 
Jer. 36. 5. 


ì loan 3.26. 


au1Cor.14.5. 


z Exod. 16. 
Ps. 78. 26. 
8.103, 40. 


8 ITeb. 
ŷerad, 








y Ts, 8. 30, | 
ôL 


9 Sef, 
Beddau 
y blys. 


2 Heb, yr 
| oeddynt. 


NUMERI, XII. 


92439 A Moses a aeth allan ac a. 





Cynnen, Miriam ac Aaron. 


PENNOD XII. ch 
1 Duw yn ceryddu cynnen Miriam ac Aaron: | _ 1490. 
10 ac yn iachâu gwahan-glwyf Miriam, ar 
weddi Moses. 14 Duw yn gorchymyn eî chau 
hâ allan o'r gwersyll. 
LEFARODD Miriam hefyd ac 
Aaron yn erbyn Moses, o ach- 
Os y wraig o “Ethiopia yr hon a|?cu. 
“brïodasai efe: canys “efe a gym-|?Heb gym- | 
merasai Ethiopes yn wraig. ^Exod.2.21, | 
2 A dywedasant, Aì yn unig trwy 
Moses y llefarodd yr ARGLWYDD? 
? oni lefarodd efe trwom ninnau hef- | Ezod.15. 


yd? A'r ARGLWYDD a glybu Â/21244/. | Mic. 6.4. 
3 A'r gwr Moses ydoedd larieidd- 
iaf o'r holl ddynion oedd ar wyneb 
y ddaear. 
4 A dywedodd yr ARGLWYDD yn 
ddisymmwth wrth Moses, ac wrth 
Aaron, ac wrth Miriam, Deuwch all- 
an eich trïoedd i babell y cyfarfod. 
A hwy a aethant allan ill trïoedd. 
5 Yna y disgynodd yr ARGLWYDD 
y'ngholofn y cwmmwl, ac a safodd 
wrth ddrws y babell, ac a alwodd 
Aaron a Miriam, A hwy a aethant 
allan ill dau. 
6 Ac efe a ddywedodd, Gwran- 
dêwch yr awr hon fy ngeiriau. Os 
bydd prophwyd yr ARGLWYDD yn 
eich mysg, “mewn gweledigaeth | < Gen. 15.1 
yr ymhysbysaf iddo, mew “mewn| Eze1L 
breuddwyd y llefaraf wrtho. » 10. 8, 16, | 
7 Nid felly y mae fy ngwas Mo- cn 
ses, *yr hwn sydd ffyddlawn yn fy| J*lL.,,., 
holl dŷ. ae 
8 'Wyneb yn wyneb y llefaraf|Rxe 5a | 
wrtho, 0mewn gwelediad, nid mewn| Deut.3&. | 
damhegion; ond eaiff edrych ar | 
wedd yr ARGLWYDD: paham gan 
hynny nad oeddych yn ofni dy- 
wedyd yn erbyn fy ngwas, se/ yn 
erbyn Moses? 
9 A digofaint yr ARGLWYDD â 
ennynodd yn eu herbyn hwynt; ac 
efe a aeth ymaith. 
10 A'r cwmmwl a ymadawodd 
oddi ar y babell: ac £wele, Miriam |5Deut.24.9. 
ydoedd “wahan-glwyfus, fel yr eira, |» 2 Bren. 5. 
Ac edrychodd Aaron ar Miriam, 
ac wele Rê yn wahan-glwyfus. 
ll Yna y dywedodd Aaron wrth 
Moses, O fy arglwydd, attolwg, na 
osod yn ein herbyn y pecbod yr 
hwn yn ynfyd a wnaethom, a (Arwy 
yr hwn y pechasom. 
12 Na fydded hi, attolwg, fel un 
marw, yr hwn y bydd hanner ei 
gnawd wedi ei ddifa pan ddêl allan 
o groth ei fam. 


| yn Haseroth, 13 A Moses a waeddodd ar yr AR-| 


148 


| Anfon yspïwyr $ Canaan. 





Cyn 
CRIS 
1490, 


t Edrych 
Heb. 12. 9, 





k Lef, 13, 46, 


Tpen. 11.35, 


a 30. ls. 


a pen. 32, 8, 


Â | GLWYDD, gan ddywedyd, O DpuUw, 


Deut. 1. 22, 


eMohye, meddyginiaetha hi yr awr 
on. 

14 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, !Os ei thad a boerai 
yn ei hwyneb, oni chywilyddiai hi 
saith niwrnod? Fcauer arni saith 
niwrnod o'r tu allan i'r gwersyll, ac 
wedi hynny derbynier hi. 

15 A chauwyd ar Miriam o'r tu 
allan i'r gwersyll saith niwrnod: 
ar bobl ni chychwynodd hyd oni 
ddaeth Miriam i mewn drachefn. 

16 Ac wedi hynny yr aeth y bobl 
o 'Haseroth, ac a wersyllasant yn 
anialwch Paran. 


PENNOD XIII. 


1 Enwau y gwŷr a ddanfonwyd â chwilio y 
wlad: 17 eu haddysg: 21 eu gweithred- 
oedd * 26 eu newyddion, 


WDHFADUDD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 2 Anfon i ti wŷr i edrych tir Ca- 
naan, yr hwn yr ydwyf fi yn ei roddi 
i feibion Israel: gwr dros bob un o 
lwythau eu tadau a anfonwch; pob 
un yn bennaeth yn eu mysg hwynt. 

3 A Moses a'u hanfonodd hwynt o 
anialwch Paran, wrth orchymyn yr 
ARGLWYDD: pennaethiaid meibion 
Israel oedd y gwŷr hynny oll. 

4 A dyma eu henwau hwynt. Dros 
lwyth Reuben, Sammua mab Zaccur. 

5 Dros lwyth Simeon, Saphat mab 
Hori. 

6 Dros lwyth Judah, Caleb mab 
Jephunneh. 

7 Dros lwyth Issachar, Igal mab 
Joseph. 

8 Dros lwyth Ephraim, Osea mab 

un, 

9 Dros lwyth Benjamin, Palti mab 
Raphu. 

l0 Dros lwyth Zabulon, Gâdiel 
mab Sodi. 

ìl O lwyth Joseph, dros lwyth 
Manasseh, Gadi mab Susi. 

12 Dros lwyth Dan, Amiel mab 
Gemali. 

13 Dros lwyth Aser, Sethur mab 
Michael. 

l4 Dros lwyth Naphtali, Nahbi 
mab Fophsi. 

15 Dros lwyth Gad, Geuel mab 
Maci. 

l6 Dyma enwau y gwŷr a anfon- 
odd Moses i edrych ansawdd y 
wlad. A Moses a enwodd Osea 
mab Nun, Josua. 

17 sl A Moses a'u hanfonodd hwynt 


i edrych ansawdd gwlad Canaan; ac 


149 


NUMERI, XIII. 





a ddywedodd wrthynt, Ewch yma tu 
a'r dehau, a dringwch i'r mynydd. 

18 Ac edrychwch y wlad beth yw 
hì, ar bobl sydd yn trigo ynddi, pa 
un ai cryf ai gwan, ai ychydig ai 
llawer ydynt: 

19 A pheth gw y tir y maent yn 
trigo ynddo, ai da aì drwg; ac ym 
mha ddinasoedd y maent yn pres- 
wylio, ai mewn pebyll, ai mewn 
amddiffynfeydd ; 

20 A pha dir, aì bras yv efe ai cul; 
a oes coed ynddo, ai nad oes. Ac 
ymwrolwch, a dygwch o ffrwyth y 
tir. A'r dyddiau oeddynt ddydd- 
iau blaen-ffrwyth grawnwin. 

21 $ A hwy a acthant i fynu, ac a 
chwiliasant y tir, o anialwch Sin hyd 
Rehob, ffordd y deuir i Hamath. 

22 Ac a aethant i fynu i'r dehau, 
ac a ddaethant hyd Hebron: ac 
yno yr oedd “Ahiman, Sesai, a 
Thalmai, meibion Anac. (A He- 
bron a adeiladasid saith mlynedd 
o flaen Soan yn yr Aipht.) 

23 “A daethant hyd “ddyffryn *Es- 
col; a thorrasant oddi yno gangen âg 
un swp o rawnwin, ac a'i dygasant 
ar drosol rhwng dau: dygasant ra: 
o'r pomgranadau hefyd, ac o'r ffigys. 

24 A'r lle hwnnw a alwasant dyff- 
ryn Escol; o achos y swp grawnwin 
a dorrodd meibion lsrael oddi yno. 

25 A hwy a ddychwelasant o chwil- 
io y wlad ar ol deugain niwrnod. 

26 « A myned a wnaethant, a 
dyfod at Moses ac at Aaron, ac at 
holl gynnulleidfa meibion Israel, i 
1 Oades, yn anialwch Paran; a dyg- 
asant yn eu hol air iddynt, ac i'r 
holl gynnulleidfa, ac a ddangosas- 
ant iddynt ffrwyth y tir. 

27 A mynegasant iddo, a dywed- 
asant, Daethom i'r tir lle yr anfon- 
aist ni; ac yn ddïau llifeirio y mae o 
e]aeth a mêl: a dyma ei ffrwyth ef. 

28 Ond y maey bobl sydd yn trigo 
yn y tir yn gryfion, a'r “dinasoedd 
yn gaerog «c yn fawrion lawn; a 
gwelsom yno hefyd feibion Anac. 

99 Yr Amaleciaid sydd yn trigo 
yn nhir y dehau; ar Hethiaid, a'r 
Jebusiaid, a'r Amoriaid, yn gwlad- 
ychu yn y mynydd-dir; a'r Canaan- 
eaid yn preswylio wrth y môr, a 
cher llaw yr Iorddonen. 

30 A gostegodd “Caleb y bobl ger 
bron Moses, ac a ddywedodd, Gan 
fyned awn ìi fynu, a. pherchennog- 
wn hi: canys gan orchfygu y gorch- 
fygwn hi, 


Eu newyddion. 


———— —————— — .—c 
E—— ____—_——_—_—_——— sb Ia a AMEWEMAWHEEMPEEWNFEEEDDFDD DDEUD EEDD FEDF FEE YEDELLEFEDEDFEDDDDLYDDIYDDDDDDEDDDDDDEDDFEDDDDDDDDEDDDDEDDDDDDDDDDD DYDD DWYDF YFED DEFOD DYDDYDDWCDDDDDDDE LD 





Cyn 
CRIST 
1490, 





bJos.1l,2l, 
22.a 15,13. 
barn, 1,10, 


c Deut,1,24, 
2 afon, 


Sef, 
Grawnswp, 


o 


d pen. 20. 1, 


16.2 32,8, | 


Deut. 1, 19, 


h Edrych 
pon 14, 6, 


| 
| 








| Y bobl yn tuchan, 


Cyn 
CRIST 
1490. 





i Amos 2, 9. 


4 mawr eu 
maint. 


$ Edrych 
ad, 23, 29. 


d Deut. 20.3. 


£ Heb, 
cysgod, 





31 Ond y gwŷr y rhai a aethant i 
fynu gyd âg ef a ddywedasant, Ni 
allwn ni fyned i fynu yn erbyn y 
bobl; eanys cryfach ydynt na nyni. 

32 A rhoddasant allan anghlod am 
y tir a chwiliasent, wrth feibion Is- 
rael, gan ddywedyd, Y tir yr aethom 
drosto i'w chwilio, tir yn difa ei bres- 
wylwyr yw efe; ia'r holl bobl a wel- 
som ynddo ydynt wŷr * corphol: 

33 Ac yno y gwelsom y cawri, 
meibion Anac, y >»hai a ddacthant 
or cawri; ac yr oeddem yn ein 
golwg ein hunain fel ceiliogod rhed- 
yn, ac felly yr oeddem yn eu golwg 


| hwythau. 
| PENNOD AIV. 


| 1 Y boll yn tuchan o ran y newyddion. 6 Josua 
a Chaieb yn ceisio eu llonyddu hwynt. 11 
Duw yn eu bygwth. 19 Moses yn ymbil â 
Duw: ac yn cafael iddynt. hwy faddeuant, 
26 Y tuchanwyr heb gael myned ŵr ulad. 
96 Y gwŷr a roisant anghlod â'r târ yn marw 
o'r pla. 40 Y bobl a fynnai osod ar y wlad 
yn erbyn ewyllys Duw, yn cael eu taro. 

NA yr holl gynnulleidfa a 
ddyrchafodd ei llef, ac a waedd- 
odd ; a'r bobl a wylasant y nos honno. 

2 A holl feibion Israel a duchan- 
asant yn crbyn Moses, ac yn erbyn 
Aaron: a'r holl gynnulleidfa a ddy- 
wedasant wrthynt, O na buasem 
feirw yn nhir yr Aipht! neu, *O na 
buasem feirw yn y diffaethwch hwn!! 

3 A phaham y mae yr ARGLWYDD 
yn ein dwyn ni i'r tir hwn, ìi gwympo 
ar y cleddyf? ein gwragedd a'n plant 
fyddant yn yspail. Onid gwell i ni 
ddychwelyd i'r Aipht? 

4 A dywedasant bawb wrth eu 
gilydd, Gosodwn bon d7230m, a ? dy- 
chwelwn i'r Aipht. 

5 “Yna y syrthiodd Moses ac Aaron 
ar eu hwynebau ger bron holl gyn- 
nulleidfa tyrfa meibion Israel. 

6 ST Josua hefyd mab Nun, a 
Chaleb mab Jephunneh, daw o ys- 
bïwyr y tir, a rwygasant eu dillad; 

7 Ac a ddywedasant wrth holl 
dorf meibion Israel, gan ddywedyd, 
Y tir yr aethom drosto i'w chwilio, 
sydd, dir da odiaeth. 

8 Os yr ARGLWYDD sydd foddlawn 
i ni, efe a'n dwg ni i'r tir hwn, ac 
ai rhydd i ni; sef y tir sydd yn 
llifeirio o laeth a. mêl. 

9 Yn unig na wrthryfelwch yn 
crbyn yr ARGLWYDD, ac înac ofn- 
wch bobl y tir; canys bara i ni 
ydynt: ciliodd eu “hamddiffyn oddi 
wrthynt, ar ARGLWYDD sydd gyd 
â ni: nac ofnwch hwynt. 


150 


NUMERI, XIV. 


l0 A'r holl dorf a ddywedasant 
am eu llabyddio hwynt â meini. A 
“gogoniant yr ARGLWYDD a ym- 


ddangosodd ym mhabell y cyfarfod | 16 


i holl feibion Israel. 

ll 1 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Pa hyd y digia y bobl 
yma fi? a pha hyd y byddant heb 
gredu i mi, am yr holl arwyddion 
a wneuthum yn eu plith? 

12 Tarawaf hwynt â haint, a gwas- 


garaf hwy, a 'gwnaf di yn genhedl- |'E 


aeth fwy, a chryfach na hwynt-hwy. 


13 4 £A dywedodd Moses wrth yr|*R 
ARGLWYDD, Felly yr Aiphtiaid a D 


glyw, (canys o'u mysg hwynt y dyg- 
aist y bobl yma i fynu yn dy nerth,) 

14 Ac a ddywedant i breswylwyr y 
tir hwn, (" canys clywsant dy fod di, 
ARGLWYDD, ym mysg y bobl yma, 
a'th fod di, ARGLWYDD, yn ymddang- 
os t5ddynt wyneb yn wyneb, a bod 
î dy gwmmwl di yn aros arnynt, ath 
fod di yn myned o'u blaen hwynt 
mewn colofn o gwmmwl y dydd, ac 
mewn colofn dân y nos ;) 

15 Os lleddi y bobl yma fel un 
gwr; yna y dywed y cenhedloedd 
y rhai a glywsant sôn am danat, 
gan ddywedyd, 

16 FO eisieu gallu o'r ARGLWYDD 
ddwyn y bobl yma i'r tir y tyngodd 
efe iddynt, am hynny y lladdodd 
efe hwynt yn y diffaethwch. 

17 Yr awr hon, gan hynny, mawr- 
hâer, attolwg, nerth yr ARGLWYDD, 
fel y lleferaist, gan ddywedyd, 

18 !Yr ARGLWYDD sydd hwyryfryd- 
ig ì ddig, ac aml o drugaredd, yn 
maddeu anwiredd a chamwedd, a 
chan gyfiawnhâu ni chyfiawnhâ efe 


yr euog ; “ymweled y mae âg anwir-|m: 


edd y tadau ar y plant, hyd y dryd- 
edd a'r bedwaredd genhedlaeth. 

19 Maddeu, attolwg, anwiredd 
bobl yma, yn ol dy fawr dru MH 
ac megis y maddeuaist i'r bobl hyn, 
o'r Aipht, hyd *yma. 

20 A dywedodd yr ARGLWYDD, 
Maddeuais, yn ol dy air: 

21 Ond os byw fi, yr holl dir a 
lenwir o ogoniant yr ARGLWYDD. 

22 "Canys yr holl ddynion y rhai 
a welsant fy ngogoniant, am har- 
wyddion a wneuthum yn yr Aipht, 
ac yn y diffaethwch, ac am temt- 
iasant y dengwaith hyn, ac ni wran- 
dawsant ar fy llais, 

23 * Ni welant y tir y tyngais wrth 
eu tadau hwynt; sef y rhai oll am 
digiasant, nis gwelant ef: 


a. Duw yn eu bygwth. 





i Exod. 13. 
21.a 40, 


98. 


k Deut, 8, 
28, 


3 yr ater 
hon, 


nj)eut.1, 35, 
Ps. 95, 11, 
a. l06. 26. 

Heb. â, 17. 


4 Heb, Oe 
gwelant. 
pen. 


92.11, 















Caw y tuchanwyr 


24 Ond fy ngwas *Caleb, am fod 
yspryd arall gyd âg ef, ac Piddo fy 
nghyflawn-ddilyn, dygaf ef i'r tir y 
daeth iddo: a'i had a'i hetifedda ef. 

25 (Ond y mae yr Amaleciaid a'r 
Canaaneaid yn trigo yn y dyffryn;) 
y fory trowch, ac ewch i'r diffaeth- 
wch, ar Ayd ffordd y môr coch. 

26 1 A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, ac wrth Aaron, gan 
ddywedyd, 

27 Pa hyd y cyd-ddygaf â'r gyn- 
nulleidfa ddrygionus hon sydd yn 
tuchan i'm herbyn? clywais duch- 
an meibion Israel, y rhaì sydd yn 
tuchan i'm herbyn. 

28 Dywed wrthynt, “Fel ma byw 
fi, medd yr ARGLWYDD, "fel y llef- 
arasoch yn fy nghlustiau, felly y 

af i chwi. 

29 Yn y diffaethwch hwn y cwymp 
eich celaneddau: ach holl rifedig- 
ion trwy eich holl rif, o fab ugain 
mlwydd ac uchod, y rhai a duchan- 
asoch yn fy erbyn, 

30 Dïau ni ddeuwch chwi i'r tir 
am yr hwn y “codais fy llaw, am 
wneuthur i chwi breswylio ynddo, 
ond Caleb mab Jephunneh, a Josua 
mab Nun. 

31 Ond eich plant chwi, y rhai y 
dywedasoch y byddent yn yspail, 
hwynt-hwy a ddygaf êr wlad, a 
hwy a gânt adnabod y tir a ddir- 
mygasoch chwi. 

32 A'ch celaneddau chwi a gwymp- 
ant yn y diffaethwch hwn. 

33 A'ch plant chwi a *fugeilia yn 
y diffaethwch * ddeugain mlynedd, 
ac a ddygant gosp eich putteindra 
chwi, nes darfod eich celaneddan 
chwi yn y diffaethwch. 

34 *Yn ol rhifedi y dyddiau y 
chwiliasoch y tìr, sef “deugain 
niwrnod, (pob diwrnod am flwydd- 
yn,) y dygwch eich hanwireddau, 
sef deugain mlynedd; a chewch 
wybod " torriad fy ngair i. 

35 Myfi yr ARGLWYDD a leferais, 
dïau y gwnaf hyn i'r holl gynnuli- 
eidfa ddrygionus yma, sydd wedi 
ymgynnull i'm herbyn i: yn y di- 
ffacthwch hwn y darfyddant, ac 
yno y byddant feirw. 

36 A'r dynion a anfonodd Moses 
ì chwilio y tir, y rhai a ddychwel- 
asant, ac a wnaethant i'r holl dorf 
duchan yn ei erbyn ef, gan roddi 
allan anair am y tir; 

37 Y dynion, meddaf, y rhai a 


Cyn 
CRIST 
1490, 

o Jos, 14, 8, 
9, 14. 
P pen, 32. 12. 


G8 pen, 26.60, 
ad32z ll. 

Deut, 1, 35, 

Heb, 3, 17. 


6 (yngais. 


$ grwydra, 
neu, ym- 
bortha. 

s Edrych 
Deut, 2, 14. 


ê pen. 18, 25. 
' | ï Neu 


, 
newidiad 
fy amcan. 


G 
Els 
cm 
o 
JO ffe) 
PS 
PE 
————kEe  eOiAI O UST ——_ G.G. 7. Ta 


125 


NUMERI, XV. 


roddasant allan anair drwg i'r tir, | poeth, neu yr aberth, bedwaredd 





o'r wlad. 





za fuant feirw o'r pla, ger bron yr| _ Cyn 
ARGLWYDD. GB 
38 Ond Josua mab Nun, a Chaleb|,1c,. 
mab Jephunneh, a fuant fyw or|io .._ 
gwŷr hyn a aethant i chwilio y tir. | yuds 5.” 
39 A Moses a lefarodd y geiriau 
hyn wrth holl feibion Israel: ar 
bobl a alarodd yn ddirfawr. 
40 A chodasant yn fore i fyned 
i ben y mynydd, gan ddywedyd, 
Wele ;ni, a ni a awn i fynu i'r |7Deut.4 
lle am yr hwn y dywedodd yr AR- 
GLWYDD: canys ni a bechasom. 
41 A dywedodd Moses, Paham yr 
ydych fel hyn yn troseddu “gair yr |*ad.25. 
ARGLWYDD? a hyn ni lwydda. 
42 Nac ewch i fynu; canys nid 
Jw yr ARGLWYDD yn eich plith: 
rhag eich taro o flaen eich gelynion. 
43 Canys yr Amaleciaid ar Ca- 
naaneaid 4dyn£ yno o'ch blaen chwi, 
a chwi a syrthiwch ar y cleddyf: 
canys am i chwi ddychwelyd oddi 
ar ol yr ARGLWYDD, ni bydd yr 
ARGLWYDD gyd â chwi. 
44 Etto rhyfygasant fyned i ben 
y mynydd: ond arch cyfammod yr 
ARGLWYDD, a Moses, ni symmud- 
asant o ganol y gwersyll. 
45 Yna y disgynodd yr Amalec- 
iaid a'r Canaaneaid, y rhai oedd yn 
preswylio yn y mynydd hwnnw, ac 


a'u tarawsant, ac *a'u difethasant |*Deut.l.44. 

h d b H ] b Edrych 
y orma A en, 21. 3. 
arn, 1, 17. 


PENNOD XV. 

l Cyfraith y bwyd-offrwm a'r ddïod-ofjrwm. 
19,29 Bod y dïeithrddyn dan yr un gyfraith. 
17 Cyfraith blaenion toes yn ofjrwm dyrch- 
afael. 22 Yr aberth am bechod o anwybod, 
90 Cospedigaeth rhyfyg. 92 Llabyddio yr 
hwn a dorrodd y Sabbath. 91 Cyfraith y 
rhidens. 


'R ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses, gan ddywedyd, 

2 "Llefara wrth feibion Israel, a |»Lef.23.10. 
dywed wrthynt, Pan ddeloch i dir 
eich preswylfod, yr hwn yr ydwyf 
fi yn ei roddi i chwi, 

3 Ac offrymmu o honoch aberth 
tanllyd i'r ARGLWYDD, offrwm poeth, 
neu aberth Pwrth “dalu adduned, 
neu mewn offrwm gwirfodd, neu “ar 
eich gwyliau gosodedig, gan wneuth- 
ur “arogl peraidd ì'r ARGLWYDD, 
or eidionau, neu o'r praidd: 

4 Yna *offrymmed yr hwn a off- 
rymmo eì rodd i'r ARGLWYDD, O 
beilliaid ddegfed ran, wedi ei gym- 
mysgu trwy bedwaredd ran hìn o 
olew, *yn fwyd-offrwm. 

5 Ac offrwm di gyd â'r offrwm 


b Lef, 7. 16. 
na. 22.18, 21, 
2 Heb. 
neillduo, 
c Lef. 25, 8, 
12, 36. 
en. 28. 19, 
7. 29. 2, 
, l8. 
Deut, 16, 
d Exod. 29, 
18. 
eLef, 2.1, 
a 6. 14. 


f Exod, 29, 
Lef. 23, 13, 


i 











Am y bwyd-offywm, 


NUMERI, XvV. 


a'r ddïod-offrwm. 


| | | 
Cy. ran hìn o win am bob oen, yn hyn,yrhaìa lefarodd yr ARGLWYDD Cyn 


CRIST 














ac na wneloch yr holl orchymynion 





Ag 












4o, |ddïod-offrwm. wrth Moses, ob a 
6 A thi a offrymmi yn fwyd-offrwm | 23 Sef yr hyn oll a orchymyn- 
gyd â hwrdd, o beilliaid ddwy ddeg- | odd yr ARGLWYDD i chwi trwy law 
fed ran, wedi ei gymmysgu trwy | Moses, or dydd y gorchymynodd 
drydedd 7am hìn o olew. yr ARGLWYDD, ac o hynny allan, 
7 A thrydedd ran hìn o win yn | trwy eich cenhedlaethau; 
ddïod-offrwm, a offrymmi yn arogl| 924 Yna bydded, os allan o olwg 
peraidd i'r ARGLWYDD. y gynnulleidfa y gwnaed dm trwy 
8 A phan ddarperych lo buwch | anwybod, i'r holl gynnulleidfa ddar- 
yn offrwm poeth, neu ym aberth | paru un bustach ieuangc yn offrwm 
gref.T.U1. | yn talu adduned, neu “aberth hedd | poeth, i fod yn arogl peraidd i'r 
ir ARGLWYDD; ARGLWYDD, âi fwyd-offrwm, a'i 
9 Yna offrymmoed yn fwyd-offrwm | ddïod-offrwm, wrth y ddefod, ac un 
gyd â llo y fuwch, o beilliaid dair | bwch geifr yn bech-aberth. 
degfed ran wedi ei gymmysgu trwy | 25 A gwnaed yr offeiriad gymmod 
hanner hìn o olew. dros holÌ gynnulleidfa meibion Is- 
10 Ac offrwm hanner hìn o win | rael, a maddeuir iddynt; canys an- 
yn ddïod-offrwm, 4 aberth tanllyd, | wybodaeth 4w: a dygant eu hoff- 
o arogl peraidd i'r ARGLWYDD. rwm, aberth tanllyd i'r ARGLWYDD, 
ll Felly y gwneir am bob $ch, | a'u pech-aberth, ger bron yr AR- 
neu am bob hwrdd, neu am oen, | GLWYDD, am eu hanwybodaeth. 
neu am 26 A maddeuir ì holl gynnulleidfa 
12 Yn ol y rhifedi a ddarparoch, | meibion Israel, ac i'r dïeithr a ym- 
felly y gwnewch i bob un, yn ol eu | deithio yn eu mysg; canys digwydd- 
rhifedi. odd ir holl bobl trwy anwybod. 
13 Pob prïodor a wna y pethau | 927* Ond os un dyn a becha trwy Let 4 2 
hyn felly, wrth offrymmu aberth tan- | amryfusedd; yna offrymmed afr 
llyd o arogl peraidd i'r ARGLWYDD. | ílwydd yn offrwm dros bechod. 
14 A phan ymdeithio dïeithrddyn, | 28 A gwnaed yr offeiriad gym- 
neu yr hwn sydd yn eich plith trwy | mod dros y dyn a becho yn amryf- 
eich cenhedlaethau, a darparu ab- | us, pan becho trwy amryfusedd ger 
erth tanllyd o arogl peraidd i'r AR- | bron yr ARGLWYDD, gan wneuthur 
GLWYDD; fel y gwneloch chwi, felly | eymmod drosto; a maddeuir iddo. 
gwnaed yntau. 29 Yr hwn a aned o feibion Israel, 
sd] 16 Yr un ddeddf fydd i chwi | a'r dieithr a ymdeithio yn eu mysg, 
i or dyrfa, ac i'r ymdeithydd dï- | un gyfraith fydd i chwi am wneuth- 
eithr; deddf dragywyddol yw irwy | ur pechod trwy amryfusedd. 
eich cenhedlaethau: megis yr yd-| 30 Ŷ Ond y dyn a wnel bechod 
ych chwi, felly y bydd y dïeithr | *mewn rhyfyg, o brïodor, neu o ddï- s men a._ 
cer bron yr ARGLWYDD. eithr; cablu yr ARGLWYDD y mae:| ^^ 
16 Un gyfraith, ac un ddefod, | torrer ymaith y dyn hwnnw o fysg 
fydd i chwi, ac i'r ymdeithydd a | ei bobl. 
ymdeithio gyd â chwi. 31 O herwydd iddo ddïystyru gair 
l7 T A llefarodd yr ARGLWYDD | yr ARGLWYDD, a thorri eì orchy- 
wrth Moses, gan ddywedyd, myn ef; llwyr-dorrer ymaith y dyn 
18 Llefara wrth feibion Israel, a | hwnnw: ei anwiredd fydd arno. 
dywed wrthynt, Pan ddeloch i'r tir | 32 Fel yr ydoedd meibion Israel 
yr ydwyf yn eich dwyn chwi iddo; | yn y diffaethwch, cawsant wr yn 
19 Yna pan fwyttaoch o fara y tir, | cynnutta ar y dydd Sabbath. 
y dyrchefwch offrwm dyrchafael i'r |. 33 A'r rhai ai cawsant ef, aì dyg- 
ARGLWYDD. asant ef, sef y cynnuttwr, at Moses, 
20 O flaenion eich toes yr offrym- | ac at Aaron, ac at yr holl gynnull- 
mwch deisen yn offrwm dyrchafael: | eidfa, 
iLer2.14. |fel offrwm dyrchafael yllawr-dyrnu,| 34 Ac ai dodasant ef mTmewn |mLef.24.12 
'“|felly y dyrchefwch hithau. ' dalfa, am nad oedd hysbys beth a 
21 Ô ddechreu eich toes y rhodd- | wneid iddo. 
wch i'r ARGLWYDD offrwm dyrchaf- | 35 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
ael trwy eich cenhedlaethau. Moses, "Lladder y gwr yn farw: |" Eoi al 
kref.4.2. | 92 1 A “phan eloch dros y ffordd, | llabyddied yr holl gynnulleidfa ef 


| 
â meini o'r tu allan i'r gwersyll. | 








Gwrthryfel Corah, 





Cy. 
CEIST 
1490. 


llabyddiasant ef â meini, fel y bu 
efe farw; megis y gorchymynodd 
yr ARGLWYDD wrth Moses. 

37 Y A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

38 Llefara wrth feibion Israel, a 
o Deut. 22. | dywed wrthynt, am wneuthur idd- 
Natt.22.5 ynt *eddi ar odre eu dillad, trwy 
irêdas.— | eu cenhedlaethau, a rhoddant bleth 
o sidan glas ar eddi y godre. 

39 A bydded i chwi yn rhidens, 
i edrych arno, ac i gofio holl or- 
chymynion yr ARGLWYDD, ac i'w 
gwneuthur hwynt; ac Pna chwil- 
iwch yn ol eich calonnau eich hun- 
ain, nac yn ol eich llygaid eich 
hunain, y rhai yr ydych “yn put- 
teinio ar eu hol: 

40 Fel y cofioch ac y gwneloch fy 
holl orchymynion i, ac y byddoch 
sanctaidd i'ch Duw. 

41 Myfi ydyw yr ARGLWYDD eich 
Duw, yr hwn a'ch dygais chwi allan 
o dir yr Aipht, i fod i chwi yn DDUw: 
myfì yw yr ARGLWYDD eich Duw. 


PENNOD XVI. 


Í Gwrthryfel Corah, Dathan, ac Abiram. 283 
Moses ŷn gwahanu y bobl oddi wrth bebyll 
y gwrthryfelwyr, 91 Y ddaear yn lUyngcu 
Corah: a thân yn difa y Ueill. 96 Cadw y 
Lhusseraw er mwyn defnydd sanctaidd. 41 
Lladd pedair ml ar ddeg a_saith gant, am 
rwgnach yn erbyn Moses ac Aaron. 46 Aaron, 
trwy arogl-darthu, yn attal y pla. 


NA Corah, mab Ishar, mab 

Cohath, mab Lefi; a Dathan 

ac Abiram, meibion Elïab, ac On 

mab Peleth, meibion Reuben, a 
gymmerasant wŷr: 


| P Edrych 
eut, 29, 


9. 
Job 31, 7. 
Ezec. 6. 9. 


| & Ps. 73. 27. 
| Iago4,4. 








Cylch 
1471. 


2 A hwy a godasant o flaen Mo-. 


ses, ynghyd â dau cant a deg a deu- 
| gain o wŷr eraiU o feibion Israel, 
pennaethiaid y gynnulleidfa, . pen- 
defigion y gymmanfa, gwŷr enwog. 

3 Ac cymgasglasant yn erbyn Mo- 
ses, ac yn erbyn Aaron, ac a ddy- 
wedasant wrthynt, Gormod ìi chwi 
hyn; canys y mae yr holl gynnull- 
eidfa yn sanctaidd bob un o hon- 
ynt, ac y mae yr ARGLWYDD yn eu 
mysg: paham yr ymgodwch gor- 
uwch cynnulleidfa yr ARGLWYDD? 

4 A phan glybu Moses, îefe a 
syrthiodd ar ei wyneb. 

5 Ac efe a lefarodd wrth Corah, 
ac wrth ei holl gynnulleidfa ef, gan 
ddywedyd, Y bore y dengys yr AR- 
GLWYDD yr hwn sydd eiddo ef, a'r 


t pen. 26. 9. 





c Ps, 106. 16, 


3 pen, l4, 5, 
& 20. 6, 


sanctaidd; a pwy a ddylai nesâu | thusser, a rhoddasant dân ynddynt, 


153 


NUMERI, XVI. 


36 A'r holl gynnulleidfa a'i dygas- | atto ef: canys yr hwn a ddewisodd 
ant ef i'r tu allan i'r gwersyll, ac a'i | 





"tU"  "“"——  ' "“ ”">ÍSl>fWf TW În...  wnn.£Y£-Z£o. a — 





Dawthan, ac Abiram. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1471. 


efe, a nesâ efe atto. 

6 Hyn a wnewch: Cymmerwch i 
chwi, sef Corah ai holl gynnull- 
eidfa, thusserau ; 

7 A rhoddwch ynddynt dân, a go- 
sodwch arnynt arogl-darth y fory 
ger bron yr ARGLWYDD: yna bydd 
i'r gwr hwnnw fod yn sanctaidd, yr 
hwn a ddewiso yr ARGLWYDD: gor- 
mod i chwi Ay, meibion Lefi, 

8 A. dywedodd Moses wrth Corah, 
Gwrandêwch, attolwg, meibion Lefi. 

9 42 bychan gennych neillduo o 
Dpuw Israel chwi oddi wrth gyn- 
nulleidfa Israel, gan eich nesâu chwi 
atto ei hun, i wasanaethu gwasan- 
aeth tabernacl yr ARGLWYDD, ac Ì 





sefyll ger bron y gynnulleidfa, i'w 
gwasanaethu hwynt? 

10 Canys efe a'th nesaodd di, a'th 
holl frodyr, meibion Lefi, gyd â 
thi: ac a geisiwch chwi yr offeiriad- 
aeth hefyd ? 

ll Am hynny tydi a'th holl gyn- 
nulleidfa ydych yn ymgynnull yn 
erbyn yr ARGLWYDD: ond Aaron, 
beth yw efe, i chwi i duchan yn ei 
erbyn € 

12 «] A Moses a anfonodd i alw am 
Dathan ac Abiram, meibion Eliab, 
Hwythau a ddywedasant, Ni ddeu- 
wn ni ddim i fynu. 

13 A2 bychan yv dwyn o honot ti 
ni i fynu o dir yn llifeirio o laeth a 
mêl, i'n lladd ni yn y diffaethwch, 
oddi eithr hefyd arglwyddiaethu o 
honot yn dost arnom ni? 

l4 Etto ni ddygaist ni i *dir yn |<Exon38. 
llifeirio o laeth a mêl, ac ni rodd-| UF“ 
aist i ni feddiant mewn maes na | 
gwinllan: a * dynnì di lygaid y gwŷr |z Iieb.dylii. 
hyn? ni ddeuwn ni i fynu ddim. 

15 Yna y digiodd Moses yn ddir- 
fawr, ac y dywedodd wrth yr AR- 
GLWYDD, íÍNac edrych ar eu hoff- 
rwm hwy: “ni chymmerais un asyn 
oddi arnynt, ac ni ddrygais un o 
honynt. 

l6 A dywedodd Moses wrth Co- 
rah, Bydd di a'th holl gynnulleidfa 
ger bron yr ARGLWYDD, ti, a hwynt, 
ac Aaron, y fory. 

17 A chymmerwch bob un ei thus- 
ser, a rhoddwch arnynt arogl-darth ; 
a dyged pob un ei thusser ger bron 
yr ARGLWYDD, sef dau cant a deg 
a deugain o thusserau: dwg dithau 
hefyd, ac Aaron, bob un ei thusser, 

18 A chymmerasant bob un ei 


f Gen.4.4,5. 
& 1 Sam, 
TO a 
Act. 20. 33. 





————— 


Oospedigaeth Oorah, 





h Exod, 16. 
7, 10. 
Lef. 9. 6, 
pen. 14. 10, 


! Edrych 
Gen. 19.17, 


Jer. 51, 6. 
Dat. 18, 4, 


k Ten: 27.16. 
ob 12, 10, 


Preg. 12.7. 
Es. 57. 16. 
Zech, 12, 1, 
Heb, 12, 9, 


3 Heb, 
grea grê- 
adur, 


1 pen. 26. 10, 
a 2(o. 
Deut, 11. 6, 
Pe, 106. 17. 





a. gosodasant arogl-darth arnynt; a 
safasant, wrth ddrws pabell y cyfar- 
fod, ynghyd â Moses ac Aaron. 

19 Yna Corah a gasglodd yr holl 
gynnulleidfa yn eu herbyn hwynt, 
i ddrws pabell y cyfarfod: a "gogon- 
ìant yr ARGLWYDD a ymddangos- 
odd i'r holl gynnulleidfa. 

20 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, ac wrth Aaron, gan 
ddywedyd, 

21 !Ymneillduwch o fysg y gyn- 
nulleidfa hon, a mi a'u difaf hwynt 
ar unwaith. 

229 A hwy a syrthiasant ar eu 
hwynebau, ac a ddywedasant, O 
Dpuw, “Duw ysprydion pob cnawd, 
un dyn a bechodd, ac a ddigi di 
wrth yr holl gynnulleidfa? 

23 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

24 Llefara wrth y gynnulleidfa, 
gan ddywedyd, Ewch ymaith o 
gylch pabell Corah, Dathan, ac 
Abiram. 

25 A chyfododd Moses, ac a aeth 
at Dathan ac Abiram: a henuriaid 
Israel a aethant ar ei ol ef. 

26 Ac efe a lefarodd wrth y gyn- 
nulleidfa, gan ddywedyd, Ciliwch, 
attolwg, oddi wrth bebyll y dynion 
drygionus hyn, ac na chyffyrddwch 
â dim o'r eiddynt; rhag eich di- 
fetha yn eu holl bechodau hwynt. 

27 Yna yr aethant oddi wrth 
babell Corah, Dathan, ac Abiram, 
o amgylch: a Dathan ac Abiram, 
eu gwragedd hefyd, a'u meibion, 
au plant, a ddacthant allan, gan 
sefyll wriA ddrws eu pebyll. 

28 A dywedodd Moses, Wrth hyn 
y cewch wybod mai yr ARGLWYDD 
am hanfonodd i wneuthur yr holl 
weithredoedd hyn; ac nad o'm 
meddwl fy hun y gwneuthum 
hwynt. 

29 Os bydd y rhai hyn feirw fel y 
bydd marw pob dyn, ac os ymwelir 
â hwynt âg ymwelediad pob dyn; 
nid yr ARGLWYDD a'm hanfonodd i, 

30 Ond os yr ARGLWYDD a *wna 
newydd-beth, fel yr agoro y ddaear 
ei safn, a'u llyngcu hwynt, a'r hyn 
oll sydd eiddynt, fel y disgynont yn 
fyw i uífern; yna y cewch wybod 
ddigio o'r gwŷr hyn yr ARGLWYDD. 

31  'A bu, wrth orphen o hono 
lefaru yr holl eiriau hyn, hollti o'r 
ddacar oedd danynt hwy. 

32 Agorodd y ddaear hefyd ei 


i54 


NUMERI, XVI. 





safn, a llyngcodd hwynt, a'u .tai 


hefyd, a'r "holl ddynion oedd gan 
Corah, a'w holl gyfoeth. 
33 A hwynt, a'r rhaì oll a'r a oedd 


Dathon, ac Abiram. 





Cyn 
CRIST 





gyd â hwynt, a ddisgynasant yn |m Edrych 


íyw *i uffern; a'r ddaear a gauodd 
arnynt: a difethwyd hwynt o blith 
y gynnulleidfa. 

94 A holl Israel, y rhaì oedd ou 
hamgylch hwynt, a ffoisant wrth eu 
gwaedd hwynt: canys dywedasant, 
Oiiwn, rhag i'r ddaear ein llyngcu 
ninnau. 

35 Tân hefyd a aeth allan oddi 
wrth yr ARGLWYDD, ac a ddifaodd 
y dau cant ar deg a deugain o wŷr 
oedd yn offrymmu yr arogl-darth. 

36 4 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

37 Dywed wrth Eleazar, mab Aa- 
ron yr offeiriad, am godi o hono 
efe y thusserau o fysg y llosg; a 
gwasgara y íân oddi yno allan: 
canys "sanctaidd ydynt: 

88 Sef thusserau y rhai hyn a 
bechasant yn erbyn eu heneidiau 
eu hun; a gweithier hwynt yn 
ddalennau llydain, 4 /od yn gacad 
i'r allor; canys offrymmasant hwynt 
ger bron yr ARGLWYDD; am hynny 
sanctaidd ydynt: a byddant yn ar- 
wydd i feibion Israel. 

39 A chymmerodd Eleazar yr ofí- 
eiriad y thusserau pres, â'r rhai yr 
offrymmasai y gwfr a losgasid; ac 
estynwyd hwynt yn gaead i'r allor; 

40 Yn goffadwriaeth i feibion Is- 
rael; fel na nesâo gwr dieithr, yr 
hwn ni byddo o had Aaron, ì losgi 
arogl-darth ger bron yr ARGLWYDD; 
ac na byddo fel Corah a'i gynnull- 
eidfa: megis y llefarasai yr AR- 
GLWYDD trwy law Moses wrtho ef. 

41 4 A holl gynnulleidfa meibion 
Israel a duchanasant drannoeth yn 
erbyn Moses, ac yn erbyn Aaron, 
gan ddywedyd, Chwì a laddasoch 
bobl yr ARGLWYDD. 

42 A bu, wedi ymgasglu o'r gyn- 
nulleidfa yn erbyn Moses ac Aaron, 
edrych o honynt ar babell y cyfar- 
fod: ac wele, toasai y cwmmwl hi, 
ac ymddangosodd gogoniant yr AR- 
GLWYDD. 

43 Yna y daeth Moses ac Aaron o 
flaen pabell y cyfarfod. 

44 Y AT ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

45 Ciliwch o blith y gynnulleidfa 
hon, a mi a'u difaf hwynt yn ddi- 


symmwth. A *hwy a syrthiasant ar | o pen. 20. 6, 


eu hwynebau, 





ad. 17. 
en. 26, 11. 
Chron, 6, 

22, 37. 

4 Nen, 

i'r pwl, 


n Edrych 
Lef, 27. 





EDERN NHU ss ss ss; ss — —— — — — — — FF 


Gwïalen Aaron yn blodeuo. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1471. 





a Exod. 25, 
22. 


2 Neu, 
rwgnuch. 


8 Heb. 
apïalen 
dros un 
pennaeth, 
a, gwïalen 
dros un 
pennaeth, 


NUMERI, XVII. 


îs 


—-—_ _,., .,  .,  ___^A1,A__Ô__^Ô_____________________A^_Â_A^_________^_^_Ô^_ÔÎ_ÎÔÊÎÔ_ÔÔ^Î_Î_Ô___Ô____Ô 


46 $ Dywedodd Moses hefyd wrth 
Aaron, Cymmer thusser, a dod dân 
oddi ar yr allor ynddi, a gosod 
arogl-darth a>24i, a dos yn fuan at 
y gynnulleidfa, a gwna gymmod 
drostynt: canys digofaint a aeth 
allan oddi ger bron yr ARGLWYDD; 
dechreuodd y pla. 

47 A chymmerodd Aaron megis y 
llefarodd Moses, ac a redodd i ganol 
y gynnulleidfa; ac wele, dechreu- 
asai y pla ar y bobl: ac efe a rodd 
arogl-darth, ac a wnaeth gymmod 
dros y bobl. 

48 Ac efe a safodd rhwng y meirw 
a'r byw; a'r pla a attaliwyd. 

49 A'r rhai a fuant feirw or pla 
oedd bedair mil ar ddeg a saith 
gant, heb law y rhai a fuant feirw 
yn achos Corah. 

50 A dychwelodd Aaron at Moses 
i ddrws pabell y cyfarfod: a'r pla a 
attaliwyd. 

PENNOD XVII. 


1 Gwïalen Aaron ym mhlith holl wïail y Ulwyth- 
au yn unig yn blodeuo. 10 Fi gadael hî yn 
le coffadwriaeth yn erbyn y gwrthryfelwyr. 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Llefara wrth feibion Israel, a 
chymmer gan bob un o honynt 
wïalen, yn ol tŷ eu tadau, sef gan 
bob un o'u pennaethiaid, yn ol tŷ 
eu tadau, deuddeg gwïalen: ysgrif- 
ena enw pob un ar ei wïalen. 

3 Ac ysgrifena enw Aaron ar wi- 
alen Lefi: canys un wïalen fydd 
dros bob pennaeth tŷ cu tadau. 

4 A gâd hwynt ym mhabell y cyf- 
arfod, ger bron y dystiolaeth, *lle 
y cyfarfyddaf â chwi. 

5 A gwïalen y gwr a ddewiswyf, a 
flodeua: a mi a wnaf i “furmur 
meibion Israel, y rhai y maent yn 
ei furmur i'ch erbyn, beidio â mi. 

6 1 A llefarodd Moses wrth feib- 
ion Israel: a'u holl bennaethiaid a 
roddasant atto *wïalen dros bob 
pennaeth, yn ol tŷ eu tadau, sef 
deuddeg gwïalen ; a gwîalen Aaron 
oedd ym mysg eu gwïail hwynt. 

7 A Moses a adawodd y gwïail ger 
bron yr ARGLWYDD, ym mhabell y 
dystiolaeth. 

8 A thrannoeth y daeth Moses i 
babell y dystiolaeth: ac wele, gwîï- 
alen Aaron dros dŷ Lefi a flagurasai, 
ac a fwriasai flagur, ac a flodeuasai 
flodau, ac a ddygasai almonau. 

9 A dug Moses allan yr holl wïail 
oddi ger bron yr ARGLWYDD at holl 


feibion Israel. Hwythau a edrych- 
asant, ac a gymmerasant bob un ei 
wïalen ei hun. 

10 TA dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Dod Pwïalen Aaron dra- 
chefn ger bron y dystiolaeth, i'w 
chadw yn arwydd i'r meibion gwrth- 
ryfelgar; fel y gwnelech ì'w tuchan 
hwynt beidio â mi, ac na byddont 
feirw. 

ll A gwnaeth Moses fel y gor- 
chymynodd yr ARGLWYDD iddo; 
felly y gwnaeth efe. 

12 A meibion Israel a_lefarasant 
wrth Moses, gan ddywedyd, Wele ni 
yn trengi; darfu am danom, darfu 
am danom ni oll, 

13 Bydd farw pob un gan nesâu a 
nesao i dabernacl yr ARGLWYDD. Â 
wneir pen am danom gan drengi? 


PENNOD XVIII. 

1 Swydd yr offeiriaid a'r Lefiaid. 9 Rhan yr 
offeiriaid, 21 Rhan y Lefiaid. 25 Rhoddi yr 
of rwm dyrchafael â'r oj eêriaid allan o ran 
y Lefiaid. 

DYWEDODD yr ARGLWYDD 
wrth Aaron, Tydi a'th feibion, 

a thylwyth dy dad gyd â thi, a 

ddygwch anwiredd y cyssegr: a 

thi ath feibion gyd â thi a ddyg- 

wch anwiredd eich offeiriadaeth. 

2 A dwg hefyd gyd â thi dy frodyr 
o lwyth Lefi, sef llwyth dy dad, i 
2]ynu wrthyt ti, ac i'th "wasanaethu: 
tithau a'th feibion gyd â thi a 
wasanaelhwch ger bron pabell y 
dystiolaeth. 

3 A hwy a gadwant dy gadwraeth 
di, a €chadwraeth yr holl babell: 
ond na ddeuant yn agos at ddodrefn 
y cyssegr, nac at yr allor, rhag eu 
marw hwynt, a chwithau hefyd. 

4 Ond hwy a lynant wrthyt, ac a 
oruchwyliant babell y cyfarfod, yn 
holl wasanaeth y babell: ac na 
ddeued y dïeithr yn agos attoch. 

5 Eithr cedwch chwi *oruchwyl- 
iaeth y cyssegr, a goruchwyliaeth 
yr allor; fel na byddo digofaint 
mwy yn erbyn meibion Israel. 

6 Ac wele, mi *a gymmerais dy 
frodyr di, y Leíiaid, o fysg meib- 
ion Israel: fi ti y rhoddwyd Awynt, 
megis rhodd i'r ARGLWYDD, i Was- 
anaethu gwasanaeth pabell y cyf- 
arfod. 

7 Tithau a'th feibion gyd â thi a 
gedwch eich offeiriadaeth; ynghylch 
pob peth a berthyn i'r allor, ac o 
fewn y llên wahan, y gwasanaeth- 
wch: yn wasanaeth rhodd y rhodd- 





155 


Swydd yr offeiriaid a'r Lefiaid. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1471. 





: b IIob, 9.4, 


—— OII I. run an nu hyn ny Y YN IR IL a a on YND ds I us a FYN II n> cr SI GR iin... I I SR IA Gy CF I I I I I ii 
—  __ OK U/V)J uu Tu a 


2 Edrych 
Gen. 20, 34, 
b Tma 3. 6, 


ec pen. 3, 
Z5,91,36. | 


ad Exod, 21. 
21, mol) Tr 
Lef. 24, ar 
peu. 8. 2, 


e pen. 9, 
12, 40, 


fpen, 3.9, | 





Rhan yr offeiriaid 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1471. 
£ Lef, 6. 16, 

18, 26. 
a7. 6, 22. 
pen, 9. 9. 


bh Lef. 2. 2, 
3 


i Lef. 4. 22, 
97. a 6.29. 

k Let, 5.1. 
aT7T7.alO 


1 Lef. 6. 29, 
a7. 6. 


-—— ——— ————————— ————-_- ——-—_—— —-— — — — .—.—.——— ————————_”_——— 


Lef. 7. 31, 


n Lef,10. 14. 
Deut. 18.3. 


o Lef, 22. 2. 


P Deut.18.4, 


2 Heb, 
Jrasder. 


o 


9 Exod. 22. 


r Lef. 27. 28. 


& Exod. 13. 
2,a 22.29. 


Lef. 27. 26. 


pen. 3. 13. 
t Exod. 13. 
13. a 34, 20. 
u Lef. 27.2, 
x Exod, 20. 


9 Fxod, 29, 
26, 28. 


12, al4. 13. 


m Exod, 29, 
2 


ais eich offeiriadaeth 4 chwi; ar 
dïeithr a ddelo yn agos, a leddir. 

8 * A llefarodd yr ARGLWYDD wrth 
Aaron, Wele, “mi a roddais i ti hefyd 
oruchwyliaeth fy offrymmau dyrch- 
afael, o holl gyssegredig bethau 
meibion Israel; rhoddais hwynt ìi 
ti, o herwydd yr enneiniad, ac ïth 
feibion, trwy ddeddf dragywyddol. 

9 Hyn fydd i ti o'r pethau sanct- 
eiddiolaf a gedwir allan o'r tân: eu 
holl offrymmau hwynt, eu holl "fwyd- 
offrwm, a'u holl Îaberthau dros bech- 
od,a'u holl “aberthau dros gamwedd, 
y rhai a dalant i mi, /yddant sanct- 
eiddiolaf i ti, ac i'th feibion. 

10 O fewn y cyssegr sanctaidd y 
bwyttêi ef; 'pob gwrryw a'i bwytty 
ef: cyssegredig fydd efe i ti. 

1l Hyn hefyd fydd i ti; " offrwm 
dyrchafael eu rhoddion hwynt, yng- 
hyd â holl offrymmau cyhwfan 
meibion Israel: "i ti y rhoddais 
hwynt, ac i'th feibion, ac i'th ferch- 
ed gyd â thi, trwy ddeddf dragy- 
wyddol: *pob un glân yn dy dŷ a 
gaiff fwytta o hono. 

12 PHoll *oreuon yr olew, a holl 
oreuon y gwin a'r ŷd, sef eu blaen- 
ffrwyth hwynt yr hwn a roddant i'r 
ARGLWYDD, a roddais i ti. 

13 Blaen-ffrwyth pob dim yn eu 
tir hwynt “yr hwn a ddygant ir 


'| ARGLWYDD, fydd eiddot ti: pob un 
9. glân yn dy dŷ a fwytty o hono. 


147Pob dïofryd-beth yn Israel fydd 
eiddot tì. 

15 Pob peth a agoro “y groth o bob 
cnawd yr hwn a offrymmir i'r AR- 
GLWYDD, o ddyn ac o anifail, fydd 
eiddot ti: ond *gan brynu y pryni 
bob cyntaf-anedig i ddyn; a phryn 
y cyntafanedig i'r anifail aflan. 

16 A phâr brynu y rhai a bryner o 
honot, o fab misyriad, “yn dy bris 
di, er pìm sicl o arian, wrth sicl y 
cyssegr: * ugain gerah 4w hynny. 

17 Ônd na phryn y cyntaf-anedig 


'|o eidion, neu gyntaf-anedig dafad, 


neu gyntaf-anedig gaír; sanctaidd 
ydynt hwy: eu gwaed a_ daenelli 
ar yr allor, au gwer a losgi yn 
aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r 
ARGLWYDD. 

18 Ond eu cig fydd eiddot ti; fel 
Jparwyden y cyhwfan, ac fel yr ys- 
gwyddog ddehau, y mae yn eiddot 
Ŵ 


i. 

19 Holl offrymmau dyrchafael y 
pethau sanctaidd, y rhai a offrym- 
mo meibion Israel i'r ARGLWYDD, 


156 


NUMERI, XVIII. 


a roddais i fi, ac ith feibion, ac 
i'ch ferched gyd â thi, trwy ddeddf 
dragywyddol: “cyfammod halen tra- 


Ì 


a'r Lefiaid. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
IA. 





gywyddol fydd hyn, ger bron yr: 2 Chron. 


ARGLWYDD, i tì, ac i'th had gyd 
â thi 

20 $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Aaron, Na fydded i ti etifedd- 
iaeth yn eu tir hwynt, ac na fydded 
i ti ran yn eu mysg hwynt: *myfi 
yw dy ran di, a'th etifeddiaeth, ym 
mysg meibion Israel. 

21 Ac wele, ?mi a roddais i feibion 
Lefi bob degwm yn Israel, yn eti- 
feddiaeth, am eu gwasanaeth y 
maent yn ei wasanaethu, sef gwas- 
anaeth pabell y cyfarfod. 

22 Ac na ddeued meibion Israel 
mwyach yn agos i babell y cyfarfod ; 
rhag iddynt ddwyn pechod, *a marw. 

23 Ônd gwasanaethed y Lefiaid 
wasanaeth pabell y cyfarfod, a dyg- 
ant eu hanwiredd: deddf dragy- 
wyddol fydd hyn trwy eich cen- 
hedlaethau, nad etifeddant hwy eti- 
feddiaeth ym mysg meibion Israel. 

24 Canys degwm meibion Israel, yr 
hwn a offrymmant yn offrwm dyrch- 
afael i'r ARGLWYDD, a roddais i'r 
Lefiaid yn etifeddiaeth: am hynny 
y dywedais wrthynt, “nad etifeddent 
etifeddiaeth ym mysg meibion Israel. 

25 « A llefarodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses, gan ddywedyd, 

26 Llefara hefyd wrth y Lefiaid, a 
dywed wrthynt, Pan gymmeroch 
can feibion Israel y degwm a rodd- 
ais i chwi yn etifeddiaeth oddi 
wrthynt; yna offrymmwch o hynny 
offrwm dyrchafael i'r ARGLWYDD, 
sef degwm o'r degwm. 

27 A chyfrifir i chwi eich offrwm 
dyrchafael, fel yr ŷd o'r ysgubor, ac 
fel cyflawnder o'r gwin-wrŷf. 

28 Felly yr offrymmwch chwithau 
hefyd offrwm dyrchafael i'r AR- 
GLWYDD, Och holl ddegymmau a 
gymmeroch gan feibion Israel; a 
rhoddwch o hynny ddyrchafael- 
offrwm yr ARGLWYDD ì Aaron yr 
offeiriad. 

29 O'ch holl roddion offrymmwch 
bob offiewm dyrchafael yr AR- 


a Deut. 10. 
O a 2 Oi 
Toe. EY 14, | 


Ezec,44.28, | 
b Lef, 27.30, 


3 Heb, 
iJarw. 


c Deut. 10. 
9. « 14, 27, 
ZJ0, ale. I 


GLWYDD O bob *goreu o hono, se/|: Her. 


y rhan gyssegredig, allan o hono ef. 
30 A dywed wrthynt, Pan ddyrch- 
afoch ei oreuon allan o hono, cyf- 
rifir i'r Lefiaid fel toreth yr ysgubor, 
a thoreth y gwin-wrŷf. 
31 A bwyttêwch ef ym mhob lle, 
chwi a'ch tylwyth: canys *gwobr yw 


brasder, 


dlTm. 5. 
18. 


| Y dwfr neillduaeth : 


NUMERI, XIX. 


pa fodd i'w arferyd. 





aHeb,l3.1l. 


b Heb, 9,13. 


c Exod. 29. 
l4, 
Lef.4.1l, 
12. 


8 Heb. 9. 13. 


| eLef. 21. 1. 
pen. 5. 2. 
a 31. 19. 
Galar.1.14, 
Hag. 2.13. 
2 Heb. 





efe i chwi, am eich gwasanaeth ym 
mhabell y cyfarfod. 

32 Ac ni ddygwch bechod o'i her- 
wydd, gwedi y dyrchafoch ei oreu- 
on o hono: na halogwch chwithau 
bethau sanctaidd meibion Israel; 
fel na byddoch feirw. 


PENNOD XIX. 

1 Y dwfr neillduaeth a wneid o ludw anner 
goch. 11 Y gyfraith pa fodd yr arferid ef 
wrth buro yr aflan. 

LEFARODD yr ARGLWYDD 
hefyd wrth Moses, ac wrth 

Aaron, gan ddywedyd, 

2 Dyma ddeddf y gyfraith a orchy- 
mynodd yr ARGLWYDD, gan ddy- 
wedyd, Llefara wrth feibion Israel, 
am dd o honynt attat anner 
goch berffeith-gwbl, yr hon ni byddo 
anaf arni, ac nid aeth iau arni. 

3 A rhoddwch hi at Eleazar yr 
offeiriad: a phared efe ei dwyn hi 
o'r *tu allan i'r gwersyll; a lladded 
um hi ger ei fron ef. . 

4 A chymmered Eleazar yr offeir- 
iad belh o'i gwaed hi ar ei fys, a. 
bfhaenelled o'i gwaed hi ar gyfer 
wyneb pabell y cyfarfod saith 
waith. 

5 A llosged 242 yr anner yn ei olwg 
ef: *ei chroen, a'i chig, a'i gwaed, 
ynghyd â'i biswail, a lysg efe. 

6 A chymmered yr offeiriad goed 
cedr, ac isop, ac ysgarlad; a bwried 
i ganol llosgfa yr anner. 

7 A golched yr offeiriad ei wisg- 
oedd, troched hefyd ei gnawd mewn 
dwfr, ac wedi hynny deued i'r gwer- 
syll; ac aflan fydd yr offeiriad hyd 


yr nwyr. 

8 Felly golched yr hwn a'i llosgo 
hi ei ddillad mewn dwfr, a golched 
hefyd ei gnawd mewn dwfr; ac 
aflan fydd hyd yr hwyr. 

9 A chasgled un glân ludw yr 
anner, a gosoded o'r tu allan i'r 
gwersyll mewn lle glân; a bydded 
ynghadw i gynnulleidfa meibion 
Israel, yn ddwfr neillduaeth: pech- 
aberth sw. 

l0 A golched yr hwn a gasglo 
ludw yr anner, ei ddillad; aflan 
fydd hyd yr hwyr: a bydd hyn i 
feibion Israel, ac i'r dïeithr a ym- 
deithio yn eu mysg hwynt, yn 
ddeddf dragywyddol. 

11 1 *A gyffyrddo â chorph marw 
2 dyn, aflan fydd saith niwrnod. 

12 fYmlanhâed trwy y dwfr hwn- 
nw y trydydd dydd, a'r seithfed 


cwndtau| dydd glân fydd: ac os y trydydd 


157 


dydd nid ymlanhâ efe; yna ni bydd | _ Cyn 
efe lân y seithfed dydd. “an. EL 


13 Pob un a gyffyrddo â chorph 
marw dyn fyddo wedi marw, ac nid 
ymlanhao, “sydd yn halogi taber- |€Lef.15.31 
nacl yr ARGLWYDD; a thorrir ym- 
aith yr enaid hwnnw oddi wrth 
Israel: am na thaenellwyd dwfr! 
neillduaeth arno, aflan fydd efe; ei. 
aflendid sydd etto arno. 

14 Dyma y gyfraith, pan fyddo 
marw dyn mewn pabell: pob un a! 
ddelo i'r babell, a phob un a fyddo 
yn y babell, fydd aílan saith niwrnod. | 

15 A phob llestr agored ni byddo 
cadach wedi ei rwymo arno, aflan 
yw efe. | 

16 Pob un hefyd a gyffyrddo, ar 

eb y maes, âg un wedi ei ladd 

â chleddyf, neu âg un marw, neu 

âg asgwrn dyn, neu â bedd, a fydd 

aflan saith niwrnod. 

17 Cymmerant dros yr aflan o 
3]udw llosg yr offrwm dros bech- | Heb.lwch. 
od; a rhodder atto ddwfr *rhed- |*Hebbyw. | 
egog mewn llestr; 

18 A chymmered 'isop, a golched 
un dihalogedig ef mewn dwfr, a 
thaenelled ar y babell, ac ar yr holl 
lestri, ac ar yr holl ddynion oedd 
yno, ac ar yr hwn a gyffyrddodd âg 
asgwrn, neu un wedi ei ladd, neu 
un wedi marw, neu fedd: 

19 A thaenelled y glân ar yr aflan 
y trydydd dydd, a'r seithfed dydd; 
ac ymlanhâed efe y seithfed dydd, a 
golched ei ddillad, ymolched mewn 
dwfr, a glân fydd yn yr hwyr. 

20 Ond y gwr a haloger, ac nid 
ymlanhao, torrir ymaith yr enaid 
hwnnw o fysg y gynnulleidfa: can- | 
ys efe a halogodd gyssegr yr AR- 
GLWYDD, ni thaenellwyd arno ddwfr 
y neillduaeth; aflan gw efe. 

21 A bydd iddynt yn ddeddf dra- 
gywyddol, bod i'r hwn a daenello 
ddwfr y neillduaeth, olchi ei ddillad; 
a'r hwn a gyffyrddo â dwfr y neill- 
duaeth, a fydd aflan hyd yr hwyr. 

229 A'r hyn oll a gyífyrddo yr 
aflan âc ef, fydd aflan: a'r dyn a 
gyffyrddo â hynny, fydd aflan hyd | 
yr hwyr. 

PENNOD XX. 

1 Plont Israel yn dyfod i Sin; Ue y bu farw 
Miriam. 2 Hwyni-hwy yn tuchan o eisiew | 
dwfr. T Moses yn taro y graig, ac yn dwyn 
allan ddwfr ym Meribah. 12 Cospedigaeth 
Moses ac Aaron, am eu petrusedd. 14 Moses 
yn Cades yn deisyfu ffordd i dramwy irwy 
Edom; ac yn cael e$ naccâu. 22 Aaron yn 
rhoddi î fynu eî le â Eleazar, ac yn marw. 


1471. 








h pen. 91.20. 





1 Pa al 1. 











| 


F 






| Moses yn taro y graig. 


cî 
CRIST 
| 1458. 
| 





| 





| 
| 
| 
2 Exod.17.2. 


b pen, 11, l, 


93. al4.d(. 


cExod.17.3. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


€ pen. l4. 5. 
a.16. 4. 
e pen, l4. 10. 


f Exod, 17.9. 
| 
& Ts, 106, 23, 


t Exod.17. 6. 
1 Cor, 10. 4. 


i k pen, 21.14, 


Deut, l, 97. 
a. 26. 
a 32, 5l. 


Ì Deut, 33, 8. 





A MEIBION Israel, sef yr holl 
gynnulleidfa, a ddaethant 1 
anialwch Sin, yn y mis cyntaf; ac 
arhôdd y bobl yn Cades; yno hef- 
yd y bu farw Miriam: ac yno y 
claddwyd hi. 

2 Ac nid oedd dwfr i'r gynnull- 
eidfa: a hwy a ymgasglasant yn 
erbyn Moses ac Aaron. 

3 Ac *ymgynhennodd y bobl â 
Moses, a llefarasant, gan ddywedyd, 
O na buasem feirw Ppan fu feirw 
ein brodyr ger bron yr ARGLWYDD! 

4 “Paham y dygasoch gynnulleidfa 
yr ARGLWYDD i'r anialwch hwn, i 
farw o honom ni a'n hanifeiliaid 
ynddo * 

5 A phaham y dygasoch ni i fynu 
o'r Aipht, i'n dwyn ni i'r lle drwg 
yma? lle heb had, na ffigysbren, na 
gwinwydden, na phomgranadbren, 
ee heb ddwfr i'w yfed? 

6 A daeth Moses ac Aaron oddi 
ger bron y gynnulleidfa, i ddrws pa- 
bell y cyfarfod; ac *a syrthiasant ar 
eu hwynebau: *a gogoniant yr AR- 
GLWYDD a ymddangosodd iddynt. 

7 î A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

8 fCymmer y wïalen, a chasgl y 
gynnulleidfa, tì ac Aaron dy frawd; 
ac yn eu gŵydd hwynt llefcrwch 
wrth y graig, a hi a rydd eì dwfr: 


.|£a thyn dithau iddynt ddwfr o'r 
o” | graig, a dïoda y gynnulleidfa a'u 


9 A Moses a, gymmerodd y wialen 
oddi ger bron yr ARGLWYDD, megis 
y gorchymynasai efe iddo. 

10 A Moses ac Aaron a gynnull- 
asant y dyrfa ynghyd o ílaen y 
graig: ac Pefe a ddywedodd wrth- 
ynt, Gwrandêwch yn awr, chwì 
wrthryfelwyr; Ai or graig hon y 
tynnwn i chwi ddwfr? 

ll A Moses a gododd ei law, ac a 
darawodd y graig ddwy waith âi 
wïalen: a !daeth dwfr lawer allan; 
ar gynnulleidfa a yfodd, a'u hani- 
feiliaid Aefyd. 

12 $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, ac wrth Aaron, Am 
Ena chredasoch i mi, i'm sanct- 
eiddio y'ngŵydd meibion Israel: 
am hynny ni ddygwch y dyrfa hon 
i'r tir a roddais iddynt, 

13 !Dyma ddyfroedd *Meribah; 


&«.| lle yr ymgynhennodd meibion Is- 


rael â'r ARGLWYDD; ac y sancteidd- 
iwyd ef ynddynt. 
14 $ A Moses a anfonodd genhad- 


'NUMERI, XX. 


on o Cades at frenhin Edom, gan 
ddywedyd, Fel hyn y dywed Israel 
dy frawd; Ti a wyddost yr holl 
flinder a gawsom ni: 

15 Pa wedd yr aeth ein tadau i 
waered i'r Aipht, ac yr arhosasom 
yn yr Aipht lawer o ddyddiau; ac y 
drygodd yr Aiphtiaid nì, a'n tadau. 

16 A "ni a waeddasom ar yr AR- 
GLWYDD; ac efe a glybu ein llef ni, 
ac "a anfonodd angel, ac a'n dug ni 
allan o'r Aipht: ac wele ni yn Cades, 
dinas ar gwrr dy ardal di. 

l7 Atfolwg, gâd i ni fyned trwy 
dy wlad: nid awn trwy faes, na 
gwinllan, ac nid yfwn ddwfr um 
ffynnon: grêf-ffordd y brenhin a 
gerddwn; ni thrown ar y llaw dde- 
hau nac ar y llaw aswy, nes i ni 
fyned allan o'th derfynau di. 

18 A dywedodd Edom wrtho, Na 
thyred heibio i mi, rhag i mi ddy- 
fod â'r cleddyf i'th gyfarfod. 

19 A meibion Israel a ddywedas- 
ant wrtho, Ar hyd y brif-ffordd yr 
awn i fynu; ac os myfi ncu fy 
anifeiliaid a yfwn oth ddwfr di, 


Marwolaeth Aaron. 


Cyn 
CRIST 
1450. 


m])eut.23,7, 
Obad, 10, 
12, 





n Exod. 2, 
ya Y), (IO 


9 Exod. 14, 
19, a.22.20, 


Prhoddaf ei werth ef; yn unig ar fy e^ 


nhraed yr âf trwodd yn ddiniwed. 

20 Yntau a ddywedodd, Ni chei 
fyned trwodd. A daeth Edom allan 
ì gyfarfod âg ef, â phobl lawer, ac 
â llaw gref. 

21 Felly Edom 1a naccaodd roddi 
ffordd i Israel trwy ei fro: am hyn- 
ny ' Israel a drodd oddi wrtho ef, 

22 I A meibion Israel, sef yr holl 
gynnulleidfa, *a deithiasant o Cades, 
ac a ddacthant i fynydd Hor. 

23 A'r ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Moses ac Aaron ym mynydd Hor, 
wrth derfyn tir Edom, gan ddy- 
wedyd, 

24 Aaron a gesglir af ei bobl: ac 
ni ddaw i'r tir a roddais i feibion 
Israel; am i chwi anufuddhâu i'm 
$ gair, wrth ddwfr *Meribah. 

25 *Cymmer Aaron ac Eleazar ei 
fab, a dwg hwynt i fynu ì fynydd 


or; 
26 A dïosg ei wisgoedd oddi am| 60 


Aaron, a gwisg hwynt am Eleazar 
eì fab ef: canys Aaron a gesglir at 
ct; bobl, ac a fydd farw yno. 

27 A gwnaeth Moses megis y gor- 
chymynodd yr ARGLWYDD: a hwy 
a, aethant i fynu i fynydd Hor, yng 
ngŵydd yr holl gynnulleidfa, 

28 A dïosgodd Moses oddi am 
Aaron ei wisgoedd, ac au gwisg- 
odd hwynt am Eleazar ei fab ef: 


P Deut, 2, 

3 

a Edrvch 
Deut, 2, 29, 
r Deut. 2, 
4,0. 

Barn, ll. 
1$. 

s pen, 09, 91. 
3 Heb. 
genau. 
1402, 


m—————— — Ss !———————__— —— “an uu a inn 4n un y y I y — e> aT uu 2 Ga GC EY I I I Cf, II hh hud dg yh ynd, SS I y EI I, ED uu I 
—  ————.- 


— 


! 
| Y scirph tanllyd. 





i u Deut. 10. 
6. a 22, 0. 


x Felly 
| Deut, 34, 8. 


| 
| 
| 
í 
| apen.33.40. 
Barn,1.16. 





| 2 Hynny 
yw, 
Difrod. 
bpen,29.41l. 


€c pen. I]. 6. 


d 1Cor.10. 9. 
'| eDeut. 8.15. 





| í Fxod, 8, 8, 
Ow 


1 lren, 
JI2.6 


Act. 8. 24. 


B2 bren. 
18. 4. 
Xoan 2, Í4, 


mynydd. A disgynodd Moses ac 
Eleazar o'r mynydd. 

29 A'r holl gynnulleidfa a welsant 
farw Aaron; a holl dŷ Israel a wyl- 
asant am Aaron *ddeng niwrnod 
ar hugain. 


PENNOD XXI. 


1 Israel trwy belh colled yn difetha y Canaan- 
eaid yn Hormah. & Y bobl yn tuchan, ac yn 
cael eu brathu gan seirph ianllyd; 'T ac ar 
eu hedifeirwch yn cael eu hiachâw gan y 
sarph bres, 10 Amryw deithiau yr Israel- 
iaid. 21 Gorchfygu Sehon, 99 ac Og. 

'R *brenhin Arad, y Canaanead, 
preswylydd y dehau, a glybu 

fod Israel yn dyfod «r Ayd ífordd 
yr ysbiwyr; ac a ryfelodd yn erbyn 

Israel, ac a ddaliodd ?'12 o honynt 

yn garcharorion. 

2 Ac addunodd Israel adduned i'r 
ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Os 
gan roi y rhoddi y bobl yma yn fy 
llaw, yna mi a ddifrodaf eu dinas- 
oedd hwynt. 

3 A gwrandawodd yr ARGLWYDD 
ar lais Israel; ac a roddodd y Ca- 
naaneaid 4m et law ef; ac efe a'u 
difrododd hwynt, a'u dinasoedd; ac 
a alwodd enw y lle &wnnw“Hormah. 

4 $ A Phwy a aethant o fynydd 
Hor, ar Ayd ffordd y môr coch, i 
amgylchu tir Edom: a chyfyng yd- 
oedd ar enaid y bobl, o herwydd y 
ffordd. 

5 A llefarodd y bobl yn erbyn 
Duw, ac yn erbyn Moses, Palam 
y dygasoch ni o'r Aipht, ì farw yn 
yr anialwch € canys nìd ocs na bara 
na dwfr; “a ffiaidd yw gan ein hen- 
aid y bara gwael Awn. 

6 î A'r ARGLWYDD a anfonodd ym 
mysg y bobl *seirph tanllyd; a hwy 
a frathasant y bobl: a bu feirw o 
Israel bobl lawer. 

7 Y A daeth y bobl at Moses, a 
dywedasant, Pechasom ; canys llef- 
arasom yn erbyn yr ARGLWYDD, ac 
yn dy erbyn dithau: fgweddïa ar 
yr ARGLWYDD, ar yrru o hono ef y 
seirph oddi wrthym. A gweddïodd 
Moses dros y bobl. 

8 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Gwna ìi ti sarph dan- 
llyd, a gosod ar drostan: a phawb 
a frather, ac a edrycho ar honno, 
fydd byw. 

9 A “gwnaeth Moses sarph bres, 
ac a'i gosododd ar drostan: yna os 
brathai sarph wr, ac edrych o hono 


ef ar y sarph bres, byw fyddai. 


159 


NUMERI, XXI. 
a "bu farw Aaron yno ym mhen y 





10 1 A meibion Israel a gychwyn- 
asant oddi yno, ac "a wersyllasant 
yn Oboth. 

ll A hwy a aethant o Oboth, ac a 
wersyllasant *y'ngharneddau Aba- 
rim, yn yr anialwch, yr hwn oedd 
ar gyfer Moab, tu a chodiad haul. 

12  “Cychwynasant oddi yno, a 
gwersyllasant wrth afon Zared. 

13 Cychwynasant oddi yno, a gwer- 
syllasant wrth ryd Arnon, yr hon 
sydd yn yr anialwch, yn dyfod allan 
o ardal yr Amoriaid: canys ! Arnon 
ocdd derfyn Moab, rhwng Moab a'r 
Amoriaid. 

14 Am hynny dywedir yn llyfr 
rhyfeloedd yr ARGLWYDD, * Y peth 
a wnaeth efe yn y môr coch, ac yn 
afonydd Arnon, 

15 Ac wrth raiadr yr afonydd, yr 
liwn a dreigla i breswylfa Ar, ac a 
5 bwysa at derfyn Moab. 

16 Ac oddi yno y> aethant ìi Beer: 
honno 41v y ffynnon lle y dywedodd 
yr ARGLWYDD wrth Moses, Casgl y 
bobl ynghyd, a mi a roddaf iddynt 
ddwfr. 

17 $ Yna y canodd Israel y gân 
hon: Cyfod, ffynnon; * cenwcli iddi. 

18 Ffynnon a gloddiodd y tywys- 
ogion, 4c a gloddiodd pennaethiaid 
y bobl, ynghyd âr deddfwr, â'u 
ffyn. Ac o'r anialwch 4r aethant 
i Mattanah:: 

19 Ac o Mattanah i Nahaliel; ac 
o Nahaliel i Bamoth: 

20 Ac o Bamoth, ym» y dyffryn 
sydd "y'ngwlad Moab, i ben *y bryn 
sydd yn edrych tu *a'r diffaeth- 
wch. 

21 T Yna myr anfonodd Israel 
genhadau at Sehon brenhin yr Am- 
oriaid, gan ddywedyd, 

22 mGâd i mi fyned trwy dy dir: 
ni thrown i faes, na gwinllan; nid 
yfwn ddwfr tm ffynnon: ar hyd 
ífordd y brenhin y cerddwn, hyd 
onid elom allan o'th derfynau di. 

23 “Ac ni roddodd Sehon i Israel 
ffordd trwy eì wlad: ond casglodd 
Sehon ei holl bobl, ac a aeth allan 
yn crbyn Israel i'r anialwch : ac efe 
a ddaeth i Jahas, ac a ymladdodd 
yn erbyn Israel. 

24 Ac PIsrael ai tarawodd ef â 
min y cleddyf; ac a oresgynodd ei 


dir ef, o Arnon hyd Jabboc, hyd at| nc. 
feibion Ammon: canys cadarn oedd| 11 


terfyn meibion Ammon. 
25 A chymmerodd Israel yr holl 
ddinasoedd hynny: a thrigodd Israel 


Teithiau Israel. 


Cyn 
CRIST 
1402. 
h pen. 33.43. 
Í pen. 33, 44. | 
$ Heb, 
yn lje- 
Abarim, 


k Deut. 2.13. 


Î arn, Ìl. 
18, 


4 Neu, 
Fahebgyn | 
Buphah. 


5 orwedd ar. ! 


6 Neu, 
altebwch, 


T Heb, 
yn macs. 


8 Pisgah. 
9 Jesimon. 


m T)eut, 2, 
3 AO 
Barn, Il. 

19. 


| 
| 
| 
n pen. 20. 11. | 


oDeut, 29,7, 








PDeut. 2.32. 
a 29. 7, 








Cyn 
CRIST 


1452. 


2 Heb, 
ferched, 





8 Jer. 43. 45. 


8 Uchel- 
Jeydd 
Arnon. 

rl Dren,ll, 


9' Bren. 23, 
13. 


me —— n ye RD HEFDU——————_—— - ' 


s Deut, 3, 1, 
a.20, 7. 


TRIO bobl, ai dir; 


a 136. 20. 


| 
U 
í 
2 


a pen. 30. 18, 


| b Exod. 15, 
15, 


Gorchfygu Sehon ac Ôg. 





yn holl ddinasoedd y Amoriaid, yn 
Hesbon, ac yn ei holl *bentr efydd. 

26 Canys dinas Sehon, brenhin yr 
Amoriaid, ydoedd Hesbon, ac yntau 
a ryfelasai yn erbyn brenhin Moab, 
yr hwn a fuasai o'r blaen, ac a ddug 
ei dir ef oddi arno, hyd Arnon. 

27 Am hynny y dywed y dïar heb- 
wyr, Deuwch i Hesbon; adeilader 
a chadarnhâer dinas Sehon. 

28 Canys “tân a aeth allan o Hes- 


.| bon, a fflam o ddinas Sehon: bwyt- 


taodd Ar 2 ym Moab, a pherchen- 
nogion * Bamoth Arnon. 

29 Gwae di, Moab; darfu am danat, 
bobl rCemos: rhoddodd ei feibion 
dïangol, a'i ferched, mewn caeth- 
iwed i Sehon brenhin yr Amoriaid. 

30 Saethasom hwynt: darfu am 
Hesbon, hyd Dibon: ac anrheith- 
iasom hyd Nophah, yr hon sydd 
hyd Medeba. 

31 4 A thrigodd Israel yn nhir yr 
Amoriaid. 

32 A Moses a anfonodd i chwilio 
Jazer: a hwy a orchfygasant ei 
phentrefydd hi, ac a yrrasant ym- 
aith yr Amoriaid y rhai oedd yno. 

3 4 *Troisant hefyd ac aethant 
| nd hyd ffordd Basan: ac Og 
brenhin Basan a ddaeth allan yn 
eu herbyn hwynt i ryfel, hyd Edrei, 
efe ai holl bobl. 

34 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Nac ofna ef: canys 
yn dy law di y rhoddais ef, a'i holl 
'a gwnel iddo ef 
megis y gwnaethost i Sehon bren- 
hin yr Amoriaid, yr hwn oedd yn 
trigo yn Hesbon. 

35 Âm hynny y tarawsant ef, a'i 
feibion, ai holl bobl, fel na adawyd 
iddo ef weddill: a hwy a berchen- 
nogasant ei dir ef, 


PENNOD XXII. 


1 Cenhadon cyntaf Balac yn cael nâg gan Dba- 
laam. 15 Ei ail-genhadon ef yn cael ganddo 
ddyfod. 22 Angel a'i Uaddasai ef, oni Uu- 
asai i'w asen eî waredu ef. 96 DBalac yn & 
groesawu ef. 

A ME Israel a gychwyn- 

asant, ac a wersyllasant yn 

rhosydd Moab, am yr Iorddonen a 

Jericho. 

2 A gwelodd Balac mab Sippor 
yr hyn oll a wnaethai Israel i'r 
Amoriaid. 

3 Ac Pofnodd Moab rhag y bobl 
yn fawr; canys llawer oedd: a bu 
gyfyng ar Moab o achos meibion 
Israel, 


150 


NUMERI, XXI. 





4 AÂ dywedodd Moab wrth chenur- 
iaid Midian, Y gynnulleidfa hon yn 
awr a lyfant ein holl amgylchoedd, |. 
fel y llyf yr ŷch wellt y maes. A|' 
Balac mab Sippor oedd frenhin ar 
Moab yn yr amser hwnnw. 

5 “Ac efe a anfonodd genhadau 
a Balaam mab Beor, i * Pethor, (yr 


hon s7 ydd wrth afon tir meibion ei| 2 
bobl,) i'w gyrchu ef; gan ddywed- 2 


yd, Wele, bobl a ddaeth allan o'r 
Aipht: wele, y maent yn cuddio 
2 wyneb y ddaear; 
aros ar fy nghyfer i i. 

6 Yr awr hon, gan hynny, tyred, 
attolwg, melldithia i mi y bobl 
yma; canys cryfach ydynt na mi: 
ond odid mi allwn ei daro ef, a'u 
gyrru hwynt o'r tir: canys mi a 
wn mai bendigedig fydd yr hwn a 
fendithiech di, a melldigedig fydd 
yr hwn a felldithiech. 

7 A henuriaid Moab, a_ henuriaid 
Midian, a aethant, a gwobr dewin- 
iaeth yn eu dwylaw: daethant hef- 
yd at Balaam, a dywedasant iddo 
eiriau balac. 

8 A dywedodd yntau wrthynt, Llet- 
tŷwch yma heno; a rhoddaf i chwi 
atteb megis y llefaro yr ARGLWYDD 
wrthyf. A thywysogion Moab a ar- 
hosasant gyd â Balaam. 

9 A daeth Duw at Balaam, ac a 
ddywedodd, Y yw y dynion hyn 
sydd gyd â thi? 

l0 A dywedodd Balaam wrth 
Dpuw, Balac mab Sippor, brenhin 
Moab, a ddanfonodd attaf, gam 
ddy: wedì yd, 

11 Wele bobl wedi dyfod allan or 
Aipht, ac yn gorchuddio wyneb y 
ddaear: yr awr hon tyred, rhega 
hwynt i mi; fell? y ond odid y gallaf 
ryfela â hwynt, a'u gyrru allan. 

12 A dywedodd Duw wrth Ba- 
laam, Na ddos gyd â hwynt; na 
felldithia y bobl: canys bendigedig 
ydynt. 

13 A Balaam a gododd y bore, 
ac a ddywedodd wrth dywysogion 
Balac, Ewch i'ch gwlad: oblegid yr 
ARGLWYDD a naccaodd adael i mi 
fyned gyd â chwi. 

14 A thywysogion Moab a god- 
asant, ac a ddaethant at Balac; ac 
a ddywedasant, Naccaodd Balaam 
ddyfod gyd â ni. 

15 A Balac a anfonodd eilwaith 
fwy o dywysogion, anrhydeddusach 
na'r rhai hyn. 

16 A hwy a ddaethant at Balaam; 


ac y maent yn|, 


Cyn 
CRIST 
1452. 


en. 31. 8. 
os, 13. 2î, 





d Dent,23. 4 


eb, 
llygad. 





) 
Balac yn anfon | 


de 
| 


ng ci, 


Cyn 
CRIST 
1422. 


£I Bren. 22. 


2 Chron, 
18. 13, 


h ad. 35. 


Judas 11, 


- ———_—— — ———_— —__—_——_ “ga —_—_—_—_—_—_—_—_—_—_——_—_————_— —y  Ï 8 uan. RAN MG ymu cyn I I i i I I EI 8 I I SL SL LL La |  —  _.— . . Y jp . .— —— 
— 


f pen, 24. 13. 


en. 29, 12, 
b6. 


am Balaam. 





ac a ddywedasant wrtho, Fel hyn y 
dywed Balac mab Sippor; Attolwg, 
na luddier di rhag dyfod attaf: 

17 Canys gan anrhydeddu y'th 
anrhydeddaf yn fawr; ar hyn oll 
a ddywedech wrthyf, a wnaf: tyred 
eu attolwg, rhega i mi y bobl 
yyn. 

l8 A Balaam a attebodd ac a 
ddywedodd wrth weision Balac, f Pe 
rhoddai Balac i mi arian ac aur lon- 
aid ei dŷ, “ni allwn fyned dros air 
yr ARGLWYDD fy NUW, i wneuthur 
na bychan na mawr. 

19 Ond, attolwg, yn awr, arhoswch 
chwithau yma y nos hon; fel y 
caffwyf wybod beth a ddywedo yr 
ARGLWYDD wrthyf yn ychwaneg. 

20 A daeth Duw at Balaam ew nos, 
a dywedodd wrtho, Os i'th gyrchu 
di y daeth y dynion hyn, cyfod, dos 
yd â hwynt: ac er hynny ^y peth 
a lefarwyf wrthyt, hynny a wnei di. 
21 Yna y cododd Balaam yn fore, 
ac a gyfrwyodd ei asen, ac a aeth 
gyd â thywysogion Moab. 

22A dig DUw a ennynodd, am 
iddo ef fyned: ac angel yr AR- 
GLWYDD a safodd ar y ffordd i'w 
wrthwynebu ef; ac efe yn march- 
ogaeth ar ei asen, a'i ddau langc 
gyd âg ef. 

23 I A'r asen a welodd angel yr AR- 
GLWYDD yn sefyll ar y ffordd, a'i 


: |gleddyf yn noeth yn ei law: a chil- 


lodd yr asen allan o'r ffordd, ac a 
aeth i'r maes: a tharawodd Balaam 
yr asen, i'w throi i'r ffordd. 
24 Ac angel yr ARGLWYDD 4a 
safodd ar lwybr y gwinllannoedd, a 
magwyr o'r ddeutu. 
25 Pan welodd yr asen angel yr 
ARGLWYDD, yna hi a ymwasgodd 
at y fagwyr; ac a wasgodd droed 
Balaam wrth y fagwyr: ac efe aì 
tarawodd hi eilwaith. 
26 Ac angel yr ARGLWYDD a aeth 
mhellach; ac a safodd mewn 
e cyfyng, lle nid oedd ffordd i gilio 
tu a'r tu dehau na'r tu aswy. 
27 A gwelodd yr asen angel yr 
ARGLWYDD; ac a orweddodd dan 
Balaam: yna yr ennynodd dig 
Balaam; ac efe a darawodd yr 
asen â ffon. 
28 A'r ARGLWYDD a agorodd safn 
yr asen; a hì a ddywedodd wrth 
Balaam, Beth a wneuthum i ti, pan 
darewaist fi y tair gwaith hyn * 
29 A dywedodd Balaam wrth yr 
asen, Am i ti fy siommi, O na 





161 


NUMERI, XXII. 


———_—_ ——-—. iu PF ______  _——  — 


byddai gleddyf yn fy llaw; canys 
yn awr y'th laddwn. 

30 A dywedodd yr asen wrth Ba- 
laam, Onid myfi yv dy asen, yr 
hon y marchogaist arnaf er pan 
ydwyf eiddot ti, hyd y dydd hwn? 
gan arfer a arferais i wneuthur i ti 
— hyn? Ac efe a ddywedodd, Na 

do. 

31 A'r ARGLWYDD “ a agorodd lyg- 


aid Balaam; ac efe a welodd angel| L 


yr ARGLWYDD yn sefyll ar y ffordd, 
a'i gleddyf noeth yn ei law: ac 
efe a ogwyddodd ei ben, ac a ym- 
grymmodd ar ei wyneb. 

32 A dywedodd angel yr An- 
GLWYDD wrtho, Paham y tarewaist 
dy asen y tair gwaith hyn? Wele, 
mi a ddeuthum allan yn wrthwyn- 
ebydd 2 £4: canys cyfeiliornus yw y 
ífordd hon yn fy ngolwg. 

33 A'r asen a'm gwelodd; ac a 
giliodd rhagof y tair gwaith hyn: 
oni buasai iddi gilio rhagof, dïau 
yn awr y lladdaswn di, ac a1 gad- 
awswn hi yn fyw. 

394 A Balaam a ddywedodd wrth 
angel yr ARGLWYDD, Pechais; obleg- 
id ni wyddwn dy fod di yn sefyll 
ar y ffordd yn fy erbyn: ac yr awr 
hon, os drwg gyw yn dy olwg, dy- 
chwelaf adref. 

35 A dywedodd angel yr An- 
GLWYDD wrth Balaam, Dos gyd â'r 
dynion; a'r gair a lefarwyf wrthyt, 
hynny yn unig a leferi. Felly Balaam 
a aeth gyd â thywysogion Balac. 

36 A chlybu Balac ddyfod Ba- 
laam: ac efe a aeth i'w gyfarfod ef i 
ddinas Moab; yr hon sydd ar ardal 
Arnon, yr hon sydd ar gwrr eithaf 
y terfyn. 

37 A dywedodd Balac wrth Ba- 
laam, Onid gan anfon yr anfonais 
attat i'th gyrchu? paham na ddeuit 
ti attaf? Oni allwn i dy wneuthur 
di yn anrhydeddus? 

38 A dywedodd Balaam wrth Ba- 
lac, Wele, mi a ddeuthum attat: 
gan allu a allaf fi lefaru dim yr 
awr hon? y gair a osodo Duw yn 
fy ngenau, hwnnw a lefaraf fi. 

39 A Balaam a aeth gyd â Balac; 
a hwy a ddaethant i Gaer-* Husoth. 

40 A lladdodd Balac wartheg a def- 
aìd; ac a anfonodd ram i Balaam, 
ac i'r tywysogion oedd gyd âg ef. 

41 A'r bore Balac a gymmerodd 
Balaam, ac a aeth âg ef i fynu i 
uchelfeydd Baal; fel y gwelai oddi 
yno gwr» eithaf y bobl 






Asev Balaam yn llefaru. 








Cyn 
CRIST 
1452. 

8 Neu, 
udwyt, 
hyd, &c. 


4 Neu, 
Heolydd, 





| Ofjrwm Balac. NUMERI, XXIII '. Dammceg Balaam. | 








Cyn 
CRIST 
1452, 





eu, 
o'r neilldu. 


3 Aram, 


a Deut. 39. 
29. 


bGon.13,16, 


4 Heb, 
wnel fy 
enaid, neu, 
Jy einioes, 

ec Ps. 116. 15, 


8 Sophim. 





PENNOD XXIII. 

1,183, 28 Offrwm Balac. 1, 19 Dammeg Balaam. 
DYWEDODD Balaam wrth 
Balac, Adeilada i mi yma saith 

allor; a darpara i mi yma saith o 

fustych, a saith o hyrddod. 

2A aeth Balac megis ag y 
dywedodd Balaam. Ac offrymmodd 
Balac a, Balaam fustach a hwrdd ar 
bob allor. 

3 A dywedodd Balaam wrth Ba- 
]ac, Saf di wrth dy boeth-offrwm; 
myfi a âf oddi yma. ond odid daw 
yr ARGLWYDD i'm cyfarfod; a myn- 
egaf i ti pa air a ddangoso efe i mi. 
Ac efe a aeth ^i le uchel. 

4 A chyfarfu Duw â Balaam; a 
dywedodd Balaam wrtho, Darper- 
ais saith allor, ac aberthais fustach 
a hwrdd ar bo? allor. 

5 A gosododd yr ARGLWYDD air 
y'ngenau Balaam; ac a ddywedodd, 
Dychwel at Balac, a dywed fel hyn. 

6 Ac efe a ddychwelodd attc. Ac 
wele, efe a holl dywysogion Moab 
yn sefyll wrth ei boeth-ofífrwm. 

7 Ac efe'a gymmerodd ei ddam- 
meg, ac a ddywedodd, O *Siria y 
cyrchodd Balac brenhin Moab fyfi, 
o fynyddoedd y dwyrain, gan ddy- 
wedyd, Tyred, melldithia i mi Ja- 
cob; tyred, a ffieiddia Israel. 

8 Pa fodd y rhegaf yr hwn ni reg- 
odd Duw? a pha fodd y ffieiddiaf y7 
hwn ni ffieiddiodd yr ARGLWYDD? 

9 Canys o ben y creigiau y gwel- 
af ef, ac o'r bryniau yr edrychaf 
arno; wele, *bobl yn preswylio eu 
hun, ac heb eu cyfrif ynghyd â'r 
cenhedloedd. 

10 “Pwy a rif lwch Jacob, a rhifedi 
pedwaredd am» Israel? Marw a 
£ wnelwyf “o farwolaeth yr uniawn, 
a bydded fy niwedd fel yr eiddo 

tau. 

ll A dywedodd Balac wrth Ba- 
laam, Beth a wnaethost i mi? I 
regu fy ngelynion y'th gymmorais; 
ac wele, gan fendithio ti aw ben- 
dithiaist. 

12 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Onid yr hyn a osododd yr 
ARGLWYDD yn fy ngenau, sydd raid 
i mi edrych ar eì ddywedyd? 

13 A dywedodd Balac wrtho ef, 
Tyred, attolwg, gyd â myfi i le arall, 
lle y gwelych hwynt: oddi yno y cei 
weled eu cwrr eitbaf hwynt yn unig, 
ac ni chei eu gweled hwynt i gyd: 
rhega dithau hwynt i mi oddi yno. 

14 4 Ac efe a'i dug ef ìi faes ?am- 


lwg, i ben *bryn; ac a adeiladodd a 


saith allor, ac a offrymmodd fus- 
tach a hwrdd ar bob allor. 

15 Ac a ddywedodd wrth Balac, 
Saf yma wrth dy boeth-offrwm, a 
mi a âf accw i gyfarfod â'r AR- 
GLWYDD. 

16 A chyfarfu yr ARGLWYDD â 
Balaam; ac 9a osododd air yn ei 
enau ef, ac a ddywedodd, Dychwel 
at Balac, a dywed fel hyn. 

17 Ac efe a ddaeth atto. Ac wele 
efe yn sefyll wrth ei boeth-offrwm, 
a thywysogion Moab gyd âg ef. A 
dywedodd Balac wrtho, Beth a 
ddywedodd yr ARGLWYDD? 

18 Yna y cymmerodd efe ei ddam- 
meg, ac a ddywedodd, Cyfod, Ba- 
lac, a gwrando; mab Sippor, clust- 
ymwrando â mi. 

19 *Nid dyn yw Duw, i ddywedyd 
celwydd; na mab dyn, i edifarhâu: 
a ddywedodd efe, ac nis cyflawna? a 
lefarodd efe, ac oni chywira? 

20 Wele, cymmerais «raf fendith- 
io; a bendithiodd efe; ac ni throaf 
íì hynny yn ei ol. 

91 Ni wêl efe anwiredd yn Jacob, 
ac ni wêl drawsedd yn lsrael; yr 
ARGLWYDD ei DDUW sydd gyd âg 
ef, ac y mae udgorn-floedd brenhin 
yn eu mysg hwynt. 

22 fDuw a'u dug hwynt allan o'r 
Aipht: megis nerth unicorn sydd 
iddo, 

23 Canys nid oes swyn "yn erbyn 
Jacob, na dewiniaeth yn erbyn Is- 
rael: y pryd Awn y dywedir am 
Jacob, ac am Israel, Beth a wnaeth 
Duw! 

24 Wele, y bobl a gyfyd “fel llew 
mawr, ac fel llew ieuangc yr ymgyf- 
yd: ni orwedd nes bwytta o'r ysglyf- 
aeth, ac yfed gwaed y lladdedigion. 

25 $ A dywedodd Balac wrth Ba- 
Jaam, Gan regu na rega ef mwy: gan 
fendithio na fendithia ef chwaith. 

26 Yna yr attebodd Balaam, ac a 
ddywedodd wrth Balac, Oni fynog- 
ais i fi, gan ddywedyd, * Yr hyn oll 
a lefaro yr ARGLWYDD, hynny a 
wnaf fi? 

27 T A dywedodd Dalac wrth ba- 
Jaam, Tyred, attolwg, mi a'th ddyg- 
af i le arall: ond odid boddlawn 
fydd gan DDuUw i ti ei regu ef i mi 
oddi yno. 

28 A Balac a ddug Balaam i ben 
Peor, yr hwn sydd yn edrych *tu 
a'r diffaethwch. 

29 A dywedodd Balaam wrth Bo- 





162 


IST 
1452, 
6 Pisgah. 


d pen,22,02. 


elSam,15. 


29. 
Mal. 3. 6. 
Rhuf. MII 


lagol.l7. 


, 





f pen. 21. 8. 


T yn Jacob. 


& Gon, 49.9, 


h 1 Pren. 
2.14. 


8 Neu, fu a 
vJesimon. 





—— I ^—_————————— ' NHU ———N—N— OI Ŵ O 








Balaam yn prophwydo 


Cyn 
CRIST 
1452. 


. 23, 
2.15. 


2 Heb, 
gyfarfod d. 


| bpen. 23, 
7, 18. 





' Wn 'tgad 
oedd lyga 
ua, 


a 10. 16. 
Dat.1,17. 


epen, 23, 22, 


f Gen, 49. 9, 


&Gen.12,3. 
a, 21. 29. 


h Ezec, 21, 
ayn 
o 92, Oe 


lac, Adeilada i mi yma saith allor; 
a darpara i mi yma saith bustach, 
a saith hwrdd. 

30 A gwnaeth Balac megis y dy- 
wedodd Balaam; ac a offrymmodd 
fustach a hwrdd ar bob allor. 


PENNOD XXIV. 


1 Balaam yn rhoì he$bio ddewiniaeth, ac yn 
prophwydo dedwyddwch â Israel. 10 Balac 
mewn digter yn eî anfon ef ymaith. 15 Yntau 
yn prophwydo am seren Jacob, a_ dinystr 
rhaŷ gwledydd. 


AN welodd Balaam mai da oedd 
yngolwg yr ARGLWYDD fen- 
dithio Israel; nid aeth efe, megis 
sor blaen, i “gyrchu dewiniaeth; 
ond gosododd ei wyneb tu ar an- 
ialwch. 

2 A chododd Balaam eilygaid: ac 
wele Israel ym pebyllio yn oleilwyth- 
au: a daeth yspryd Duw arno ef. 

3PAc efe a gymmerodd ei ddam- 
meg, ac a ddywedodd, Balaam mab 
Beor a ddywed, a'r gwr *a agorwyd 
ei lygaid, a ddywedodd; 

4 Gwrandawydd geiriau Duw a 
ddywedodd, yr hwn a welodd wel- 
edigaeth yr Hollalluog, “cyr hwn a 


' |syrthiodd, ac a agorwyd es lygaid: 


5 Mor hyfryd yw dy bebyll di, 

O Jacob! dy gyfanneddau di, O 
sraell | 

6 Ymestynant fel dyffrynoedd, ac 
fel gerddi wrth afon, fel aloewydd 
“a blannodd yr ARGLWYDD, fel y 
cedrwydd wrth ddyfroedd. 

7 Efe a dywallt ddwfr o'i ystenau, 
a'i had fydd mewn dyfroedd lawer, 
a'i frenhin a ddyrchefir yn uwch nag 
Agag, a'i frenhiniaeth a ymgyfyd. 

8 “Duw a'i dug ef ailan o'r Aipht; 
megis nerth unicorn sydd iddo: efe 
a fwytby y cenhedloedd ei elynion, 
ac a ddryllia eu hesgyrn, ac âi 
saethau y gwana efe hwynt. 

9 fEfe a grymma, ac a orwedd fel 
llew, ac fel llew mawr: pwy aii cyfyd 
ef? £Bendigedig /ydd dy fendith- 
wyr, a melldigedig dy felldithwyr. 

10 $ Ac ennynodd dig Balac yn 
erbyn Balaam; ac efe Pa darawodd 
eì ddwylaw ynghyd. Dywedodd 
Balac hefyd wrth Balaam, I regu 
fy ngelynion y'th gyrchais; ac wele, 
ti gan fendithio a'w bendithiaist y 
tanr gwaith hyn. 

11 Am hynny yn awr ffo i'th fan- 
gre dy hun: dywedais, gan anrhy- 
deddu y'th anrhydeddwn; ac wele, 
attaliodd yr ARGLWYDD di oddi 
wrth anrhydedd. 


—— 


163 


NUMERI, XXIV. 


12 A dywedodd Balaam wrth Ba- 
lac, Oni leferais wrth dy genhadau 
a anfonaist attaf, gan ddywedyd, 

13 ! Pe rhoddai Balac ìi mi arian ac 
aur lonaid ei dŷ, ni allwn droseddu 


| gair yr ARGLWYDD, i wneuthur da 


neu ddrwg o'm meddwl fy hun: yr 


| hyn a lefaro yr ARGLWYDD, hynny 


a, lefaraf fi? 

14 Ond yr awr hon, wele fi yn 
myned atfy mhobl: tyred, “mi a fyn- 
ecaf i ti yr hyn a wna y bobl hyn i'th 
bobl di yn y dyddiau diweddaf. 

15 1 Ac efe a gymmerth ei ddam- 
meg, ac a ddywedodd, Balaam mab 
Beor a ddywed, ar gwr a agorwyd 
ei lygaid a ddywed; 

16 Dywedodd gwrandawydd geir- 
iau Duw, gwybedydd gwybodaeth 
y Goruchaf, a gweledydd gweledig- 
aeth yr Hollalluog, yr hwn a syrth- 
iodd, ac yr agorwyd ei lygaid: 

17 Gwelaf ef, ac nid yr awr hon; 
edrychaf arno, ond nid o agos: daw 
!Seren o Jacob, a chyfyd " teyrn- 
wïalen o Israel, ac a ddryllia * gongl- 
au Moab, ac a ddinystria holl feib- 
ion Seth. 

18 Ac PEÊdom a feddiennir, Seir 
hefyd a berchennogir gam ei elyn- 
ion; ac Israel a wna rymmusder. 

19 Ac arglwyddiaetha 4m o «Ja- 
cob, ac a ddinystria y gweddill o'r 
ddinas. a” 

20 A phan edrychodd ar Amalec, 
efe a gymmerodd ei ddammeg, ac a 
ddywedodd,*Dechreu y cenhedloedd 
yw Amalec; a'i ddiwedd fydd “dar- 
fod am dano byth. 

91 Edrychodd hefyd ar y Ceneaid; 
ac a gymmerodd ei ddammeg, ac a 
ddywedodd, Cadarn 44v dy annedd; 
gosod yr wyt dy nyth yn y graig. 

22 Amrheithir y ' Ceneaid, *hyd 
oni'th gaethiwo Assur. 

23 Ac efe a gymmerodd eì ddam- 
meg, ac a ddywedodd, Och! pwy 
fydd byw pan wnelo Duw hyn! 

24 Llongau hefyd o derfynau *Cit- 
tim a orthrymmant Assur, ac a or- 
thrymmant Eber; ac yntau a dder- 
fydd am dano byth. 

95 A chododd Balaam ac a aeth, 
ac Pa ddychwelodd adrof: a Balac 
a aeth hefyd i'w ffordd yntau. 


PENNOD XXV. 


1l Israel yn Sittîm yn godinebu, ac yn addoli 
delwau. 6 Phinees yn lladd Zimri a Chozbi. 
10 Duw o herwydd hynny yn rhoddŵ iddo 
ef offeiriadaeth dragywyddol. 16 Rhaid yw 
blino y Midianiaid. 











dedwyddwch $ Israel. 





t pen. 22. 13, 


k Mic, 6. 5, 
Dat. 2. 114, 


Watt, 2 
mPs,110. 2. 


9 Y cyntaf 
o'r cenhedl- 


6 Neu 
hyd ddin- 


pa bryd. 
Tydd hyd, 
&c, 


o Gen, 10. &, 


Dan. 11.30, 


P Edrych 
pen, ôl. 8, 





| Lladd Zimri a Chozbi. 


Cyn 
CRIST 
1432. 

a pen. 31, 16. 

a 33. 49. 
b ] Cor, 10. 


Ps. 106. 28. 
Hos, 9. 10. 
d Kxud. 31. 


a 
l Cor. 10. 
20. 


e Deut. 4, 3, 
Jos. 22, 17. 


f Exod. 18. 
21, 25, 


£ Taxod. 32, 
HD 


h Ds. 106.30. 
I Exod, 6. 
Z 


k 1 Cor. 10. 
8. 


1 Pa, 106, 30. 


m Mal. 2, 
4,5. 


n Edrych 


1 Chron, 6, 


4, &c, 


9 pen, 31. 8. 


Jos. 12, 21, 


“| bobl, 


THRIGODD Israel *yn Sittim; 
a “dechreuodd y bobl odinebu 
gyd â merched Moab. 

2 A “galwasant y bobl i “aberthau 
eu duwiau hwynt; a bwyttaodd y 
ac addolasant eu duwiau 
hwynt. 

3 Ac ymgyfeillodd Israel â Baal- 
Peor; ac ennynodd digofaint yr AR- 
GLWYDD yn erbyn Israel. 

4 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, “Cymmer holl bennaeth- 
iaid y bobl, a chrog hwynt i'r AR- 
GLWYDD ar gyfer yr haul; fel y dy- 
chwelo llid digofaint yr ARGLWYDD 
oddi wrth Israel. 

5 A dywedodd Moses wrth 'farn- 
wyr Israel, “Lleddwch bob un ei 
ddynion, y rhai a ymgyfeillasant â 
baal-Peor. 

6 $ Ac wele, gwr o feibion Israel 
a ddaeth, ac a ddygodd Midiances 
at ei frodyr, yngolwg Moses, ac 
y'ngolwg holl gynnulleidfa meibion 
Israel, a hwynt yn wylo wrt ddrws 
pabell y cyfarfod. 

7 A gwelodd " Phinees mab Elea- 
zer, mab Aaron yr offeiriad; ac a 
gododd o ganol y gynnulleidfa, ac 
a gymmerodd waywffon yn ei law ; 

8 Ac a aeth ar ol y gwr o Israel 
ir babell; ac a'u gwanodd hwynt 
ill dau, sef y gwr o Isracl, a'r wraig 
trwy ei cheudod. Ac attaliwyd y 
pla oddi wrth feibion Israel. 

9EA bu feirw o'r pla bedair mil 
ar hugain. 

10 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

11 !Phinees mab Eleazar, mab 
Aaron yr offeiriad, a drodd fy nig- 
ter oddi wrth feibion Israel, (pan 
eiddigeddodd efe drosof fi yn eu 
mysg,) fel na ddifethais feibion Is- 
rael yn fy eiddigedd. 

12 Am hynny dywed, mWecle fi 
yn rhoddi iddo fy nghyfammod o 
heddwch. | 

13 A bydd iddo ef, ac "i'w had ar 
ei ol ef, ammod o offeiriadaeth 
dragywyddol; am iddo eiddigeddu 
dros eì DDUW, a gwneuthur cym- 
mod dros feibion Israel. 

14 Ac enw y gwr o Israel, yr hwn a 
laddwyd, sef yr hwn a laddwyd gyd 
â'r Midian€es, oedd Zimri, mab Salu, 
pennaeth tŷ « dad, o Jwyth Simeon. 

15 Ac enw y wraig o Midian a 
laddwyd, oedd Cozbi, merch “Sur: 
pen-cenedl o dŷ mawr ym Midian 
oedd hwn, 


N UMERI, XXV. 


16 T A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 
17 PDlina y Midianiaid, a lleddwch 


wynt: 

18 Canys blin ydynt arnoch trwy 
eu dichellion a ddychymmygasant 
i'ch erbyn, yn achos Peor, ac yn 
achos Oozbi, merch tywysog Mi- 
dian, eu chwaer hwynt, yr hon a 
lactad yn nydd y pla, o achos 

eor, 


PENNOD XXVI. 


1 Cymmeryd cyfrif o hol Israel yn mnyfryn 
Moab, ô2 Cyfraith 4 gyfrannu etifeddiaeth 
y tîr rhyngddynt hwy. 71 Teuluoedd a rhif- 
edî y Lefiaid. 69 Na -adawsìîd un o'r rhaí 
a rifesid yn Stnui, ond Caleb a Josua. 


AE wedi y pla, lefaru o'r AR- 
GLWYDD wrth Moses, ac wrth 
Eleazar mab Aaron yr offeiriad, gan 
ddywedyd, 

2 2 Cymmerwch nifer holl gynnull- 
eidfa meibion Israel, o fab ugain 
mlwydd ac uchod, trwy dŷ eu tadau, 
pob un a allo fyned i ryfel yn Israel, 

3 A llefarodd Moses ac Eleazar 
yr offeiriad wrthynt yn rhosydd 
Moab, wrth yr Iorddonen, ar gyfer 
Jericho, gan ddywedyd, 

4 Rhifwch y bobl, o fab ugain 
mlwydd ac uchod; megis Py gor- 
chymynodd yr ARGLWYDD wrth 
Moses, a meibion Israel, y rhai a 
ddaethant allan o dir yr Aipht. 

5 4 “Reuben, cyntaf-anedig Israel. 
Meibion Reuben; o Hanoch, ty- 
lwyth yr Hanochiaid: o Phâlu, ty- 
lwyth y Phâluiaid: 

6 O Hesron, tylwyth yr Hesron- 
iaid: o Carmi, tylwyth y Carmiaid. 

7 Dyma dylwyth y Reubeniaid: 
a'u rhifedigion oedd dair mil a deu- 
gain a saith cant a deg ar hugain. 

8 A meibion Phâlu oedd Eliab. 

9 A meibion Eliab; Nemauel, a 
Dathan, ac Abiram. Dyma y Da- 
than ac Abiram, rhai enwog yn y 
gynnulleidfa, y rhaì a ymgynhen- 
nasant yn erbyn Moses ac yn er- 
byn Aaron y'nghynnulleidfa Corah, 
pan ymgynhennasant yn erbyn yr 
ARGLWYDD. 

10 Ac agorodd y ddaear ei safn, 
ac au llyngcodd hwynt, a_Corah 
hefyd, pan fu farw y gynnulleidfa, 
pan ddifaodd y tân ddengwr a deu- 
gain a dau cant: a *hwy a aethant 
yn arwydd. 

11 Ond meibion Oorah ni buant 
feirw. 

12 1 Meibion Simeon, wrth eu 


COymmeryd cyfrif 


Cyn 
CRIST 
1452. 

P pen, 31, 2, 


a Exod. 30, 
l2 


a 38.25, 26, 
pen. 1. 2, 


bpen.I.l. 


c Gen. 46. 8. 
Exd.6.l4, 
1 Chron. 5, 
9. 


&pen,l6.2,. 


e€ Edrych 
2 Peir 2, 6. 





164 





NUMERI, XXVI. 





OR15T Nemueliaid: o Jamin, tylwyth 
rGeneo,  Jaminiaid : o £Jachin, tylwyth y 
Eg Jachiniaid: 

r. | 13 O "Zerah, tylwyth y Zerahiaid: 

o Saul, tylwyth y Sauliaid. 

14 Dyma dylwyth y Simeoniaid; 
dwy fil ar hugain a dau cant. 

15 I Meibion Gad, wrth eu tylwyth- 
au. O !Sephon, tylwyth y Sephon- 
iaid: o Haggi, tylwyth yr Haggiaid: 
o Suni, tylwyth y Suniaid: 

16 O 2 (Ozni, tylwyth yr Ozniaid: o 
Fri, tylwyth yr Eriaid: 

7 Ô * Arod, tylwyth yr Arodiaid: 
o Areli, tylwyth yr Areliaid. 

18 Dyma deuluoedd meibion Gad, 
dan eu rhif; deugain mil aphìîm cant, 

19 1 ! Meibion Judah oedd, Fr ac 
Onan: a bu farw Er ac Onan yn 
nhir Canaan. 

20 A "meibion Judah, wrth eu teu- 
luoedd. O Selah, tylwyth y Selan- 
iaid; o Phares, tylwyth y Phares- 
iaid: o Zerah, tylwyth y yaa! 

91 A meibion Phares oedd; o 
Hesron, tylwyth yr Hesroniaid: o 
Hamul, tylwyth yr Hamuliaid. 

22 Dyma dylwyth Judah, dan eu 
rhif; onid pedair mil pedwar ugain 
a â phm cant. 

3 4 "Meibion Issachar, wrth eu 
Cryfhau, oedd ; 
y Tolaiaid: 
Puhiaid: 

24 O 1Jasub, tylwyth y Jasubiaid: 
o Simron, tylwyth y Simroniaid. 

25 Dyma deuluoedd Issachar, dan 
eu rhif; pedair mil a thri ugain 
mil a thri chant, 

26 4 “Meibion Zabulon, wrth eu 
teuluoedd, oedd; o Sered, tylwyth 
y Sardiaid: o 'Elon, tylwyth yr 
Eloniaid: o Jahleel, tylwyth y Jah- 
leeliaid. 

27 Dyma deuluoedd y Zabulon- 
iaid, dan eu rhif; tri ugain mil a 
phŵm cant. 

8 1 PMeibion Joseph, wrth eu 
teuldedal oedd ; 
Ephraim. 

29 Meibion Manasseh oedd; o 
“Machir, tylwyth y Machiriaid: a 
Machir a genhedlodd Gilead: o Gi- 
lead 4 mae tylwyth y Gileadiaid. 

30 Dyma feibion Gilead. O 'Joe- 
zer, tylwyth y Jeezeriaid: o Helec, 
tylwyth yr Heleciaid ; 

31 Ac o Asriel, tylwyth yr Asriel- 
iaid: ac o Sechem, tylwyth y Se- 
chemiaid: 





24, Jarib, 
h E eri! 46. 
10, Sohar. 


I Gen, 46,16, 
Siphion. 


2 Neu, 
Ezbon. 


k Gen. 46. 
16, Arodi. 


yi as. 
a 46. ^m 


mj] Chron. 
OS 


n Gen, 46, 
13. 
1 Chron, 
as 

9 Nen, 
Phufah. , 


4 Neu, Job. 


o Tola, tylwyth 
o *Puah, tylwyth y 


ec Gen. 46, 
14, 


p yd 46. 
Manasseh, ac 


GJos.l7.1. 


Barn. 6. 
ll, 24, 34, 


Î 
o holl Israel 
Cyn tylwythau. O fNemuel, tylwyth y 


EE. d.e nd.  ..  .  |J7_ 





32 Ac o Semida, tylwyth y Sc- 
midiaid: ac o Hephor, lwyth yr 
Hepheriaid. 

33 1 A "*Salphaad mab Hepher 
nid oedd iddo feibion, ond merch- 
ed: ac enwau merched Salphaad 
oedd, Malah, a. Noah, Hoglah, Mil- 
cah, a Tirsah. 

34 Dyma dylwyth Manasseh; a'u 
rhifedigion oed4 ddeuddeng mil a 
deugain a saith cant. 

35 4 Dyma feibion Ephraim, wrth 
eu teuluoedd. O Suthelah, tylwyth 
y Sutheliaid: o *Becher, tylwyth 
y Becheriaid: o Tahan, tylwyth y 

Tahaniaid. 

36 A dyma feibion Suthelah: o 
Fran, tylwyth yr Eraniaid. 

97 Dyma dylwyth meibion Eph- 

raim, trwy eu rhifedigion; deuddeng 
mil ar hugain a phìm cant. Dyma 
feibion Joseph, wrth eu teuluoedd. 

38 «l "Meibion Benjamin, wrth eu 
teuluoedd, oedd; o Bela, tylwyth y 
Belaiaid: o Asbel, tylwyth yr As- 
beliaid: o *“Ahiram, tylwyth yr 
Ahiramiaid: 

39 O 7Sephupham, tylwyth y Se- 
phuphamiaid: o Hupham, EN 
yr Huphamiaid. 

40 A meibion Bela oedd, *Ard, a 
Naaman: o Ard yr 2 ydoedd, tylwyth 
yr Ardiaid: o Naaman, tylwyth y 
Naamaniaid. 

41 Dyma feibion Benjamin, yn ol 
eu teuluoedd: dan eu rhif y7 oedd- 
yn6 yn bìm mil a deugain a chwe 
chant. 

42  *Dyma feibion Dan, yn ol 
eu teuluoedd. O *Suham, CG WYLU 
y Suhamiaid. Dyma dylwyth Dan, 
yn ol eu teuluoedd. 

43 A holl dylwyth y Suhamiaid 
oedd, yn ol eu ahdedigion, bedair 
mil a thri ugain a phedwar cant. 

44 4 PMeibion Aser, wrth eu teu- 
luoedd, oedd ; o Jimnah, tylwyth y 
Jimniaid: o J esul, tylwyth y Jesu- 
iaid: o Berïah, tylwyth y Berïaid. 

45 O feibion Berïah, yr oedd; 
o Heber, tylwyth yr Heberiaid: o 
Malcïel, tylwyth y Malcïeliaid. 

46 Ac enw merch Aser ydoedd 
Sarah. 

47 Dyma deuluoedd meibion Aser, 
yn ol eu rhifedigion; tair mil ar 
ddeg a deugain a phedwar cant. 

48 « “Meibion Naphtali, wrth eu 
teuluoedd, oedd; o Jahseel, ty- 
lwyth y Jahseeliaid: o Guni, ty- 
lwyth y Guniaid: 





yn nyffvyn Moab. 








tlChron.T. | 
20, Bered,. | 


u 1 Chron. 
Os 


x Gen. 46, 
21, Ehi. 

1 Chron, 8. 
1, Aharoh. 


uppim. 


2 L URYOD: $. 
dar, 


| 
a (en, 4, 
ys 8 
5 Neu, 
Husin, 


b Gen, 46, 
17. 

l Chron, 
Jd 30, 


cGen.46.24, 
1 Chron, 7, 
13. 


3 


Rhifedi y Lefiaid. 


dl Chron. 
UT. las 
Salum. 


e Edrych 
pen, 1. 46, 


f pen. 93. 04. 


& pen. 99. 54. 
| Jos.11.23. 


k Lef. 10. 2. 
en. 3. â. 


1 Edrych 
pen. 3. 39, 





49 O Jeser, tylwyth y Jeseriaid: 
o 1Sìlem, tylwyth y Sìlemiaid. 

50 Dyma dylwyth Naphtali, yn ol 
eu teuluoedd, dan eu rhif; pîm 
mil a deugain a phedwar cant. 

51 *Dyma rifedigion meibion Is- 
rael; chwe chân mil, a mil saith 
gant a deg ar hugain. 

52 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

53 I'r rhai hyn y rhennir y tir yn 
etifeddiaeth, yn ol rhifedi yr enwau. 

54 íI lawer y chwanegi yr etifedd- 
iaeth, ac i ychydig prinhâ yr eti- 
feddiaeth: rhodder ê bob un ei 
etifeddiaeth yn ol ei rifedigion. 

55 Etto “wrth goelbren y rhen- 
nir y tir: wrth enwau llwythau eu 
tadau yr etifeddant. 

56 Wrth farn y coelbren y rhen- 
nir ei etifeddiaeth, rhwng llawer 
ac ychydig. 


57 4 “A dyma rifedigion y Lef- 


,|iaid, wrth eu teuluoedd. O Gerson, 


n.l4,2, 

h Gen, 46, 
11. 
rr 
17,18,19. 
| Chron. 6. 
1, 16. 

î Exod.2.1, 
2,a 6.20. 


bylwyth y Gersoniaid: o Oohath, 
tylwyth y Cohathiaid: o Merari, 
tylwyth y Merariaid. 

58 Dyma dylwythau y Lefiaid. Ty- 
lwyth y Libniaid, tylwyth yr Hebron- 
iaid, tylwyth y Mahliaid, tylwyth y 
Musiaid, tylwyth y Oorathiaid: Oo- 
hath hefyd a genhedlodd Amram. 

59 Ac enw gwraig Amram oedd 
iJochebed, merch Lefi, yr hon a 
aned i Lefi yn yr Aipht: a hi a 
ddug i Amram, Aaron a Moses, a 
Miriam eu chwaer hwynt. 

60 A ganed i Aaron, Nadab ac 
Abihu, Eleazar ae Ithamar. 

6ôl A bu farw “Nadab ac Abihu, 
pan oífrymmasant dân dïeithr ger 
bron yr ARGLWYDD. 

62 ! A'u rhifedigion oedd dair mil 
ar hugain; sef pob o fab 
misyriad ac uchod: canys ni chyfrif- 
wyd hwynt ym mysg meibion Israel, 
am na roddwyd iddynt etifeddiaeth 
ym mhlith meibion Israel. 

63 1 Dyma rifedigion Moses ac 
Eleazar yr offeiriad, y rhai a rifas- 
ant feibion Israel yn rhosydd Moab, 
wrth yr Iorddonen, ar gyfer Jericho. 

64 mAc yn y rhai hyn nid oedd 
un o rifedigion Moses ac Aaron yr 
offeiriad, pan rifasant feibion Is- 
rael yn anialwch Sinai 

65 Canys dywedasai yr ARGLWYDD 
am danynt, "Gan farw y byddant 
feirw yn yr anialwch. Ac ni ad- 
awsid o honynt un, ond Caleb mab 
Jephunneh, a Josua mab Nun. 


166 


NUMERI, XXVIL 


Cyfraith etifeddiaethau. 


Cyn 
CRIST 
1422. 


PENNOD XXVIL 


1 Merched Salphaad yn ceisio etifeddiaeth. 6 
Cyfraith etifeddiaethau. 12 Moses, wedî ei 
rybuddio am eì farwolaeth, yn ymbil am 
gael un yn eî le. 18 Appwyntio Josua $ 
gael ei le ef. 


Yn A y daeth merched * Sal- 
phaad, mab Hepher, mab Gi- 
lead, mab Machir, mab Manasseh, 
o dylwyth Manasseh mab Joseph; (a 
dyma enwau ei ferched ef; Malah, 
Noah, Hoglah, Milcah, a Tirsah;) 

2 Ac a safasant ger bron Moses, 
a cher bron Eleazar yr offeiriad, a 
cher bron y pennaethiaid, a'r holl 
gynnulleidfa, vi ddrws pabell y 
cyfarfod, gan ddywedyd, 

3 Ein tad ni Pa fu farw yn yr an- 
ialwch ; ac nid oedd efe ym mysg 
y gynnulleidfa a ymgasglodd yn er- 
byn yr ARGLWYDD “ y'nghynnulleid- 
fa Corah, ond yn ei bechod ei hun y 
bu farw; ac nid oedd meibion iddo. 

4 Paham y “tynnir ymaith enw|*Meb. 
ein tad nì o fysg ei dylwyth, am | 
nad oes iddo fab? “Dod i ni fedd- 
iant ym mysg brodyr ein tad. 

5 A dug Moses eu hawl hwynt 
ger bron yr ARGLWYDD. 

6 T A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

7 Y mae merched Salphaad yn 
dywedyd yn uniawn; *gan roddi 
dyro iddynt feddiant etifeddiaeth 
ym mysg brodyr eu tad: trosa idd- 
ynt etifeddiaeth eu tad. 

8 Llefara hefyd wrth feibion Is- 
rael, gan ddywedyd, Pan fyddo 
marw un, ac heb fab iddo, troswch 
ei etifeddiaeth ef i'w ferch. 

9 Ac oni bydd merch iddo, rhodd- 
wch ei etifeddiaeth ef i'w frodyr. 

10 Ac oni bydd brodyr iddo; yna 
rhoddwch ei etifeddiaeth ef i frod- 
yr ei dad. 

ll Ac oni bydd brodyr i'w dad; 
yna rhoddwch ei etifeddiaeth ef 
i'w gâr nesaf iddo o'i dylwyth; a 
meddianned Awnnw hi: a bydded 
hyn ìi feibion Israel yn ddeddf 
farnedig, megis y gorchymynodd 
yr ARGLWYDD wrth Moses. 

12 T A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, íDring i'r mynydd 
Abarim hwn, a gwel y tir a rodd- 
ais i feibion Israel. 

13 ES wedi bh a weled, tithau 
a gesglir at dy bobl, fel y casglwyd 
£ Aaron dy frawd. Un MU rr 

l4 Canys yn anialwch Sin, wrth |M2»25 
gynnen y gynnulleidfa, Py gwrth- | Vs106.32. 


& pen. 26. oo. 
ado6.l,ll. 
J os. 17. 9. 


d Jos, 17. â, 


e pen. oC. 2. 


o 
'z 
B 
a 
o? 
NS es 


fDeut, 3.27. 
8, ô2, 49, | 
aoâ4l, 


E pen. 20. 24, 
Sa o14 2 








Josua yn Ue Moses. 


Cyn 
CRIST 
1452, 


i Exod.17.7. 
3 Meribah. 





? Edrych 
pen, 11, 17, 
28 


1 Sam, 10. 
9”Bren. 2. 
16. 

9 Edrych 
Jos. 9, 14. 


B 
BNN 
E aet 
i a 
coe 
y 


ryfelasoch yn erbyn fy ngair, i'm 
sancteiddio wrth y dwfr yn eu gol- 
wg hwynt: dyma 'ddwfr * cynnen 
Cades, yn anialwch Sin. 

15 4 A llefarodd Moses wrth yr 
ARGLWYDD, gan ddywedyd, 

16 Gosoded yr ARGLWYDD, EDUw 


' ysprydion pob cnawd, un ar y gyn- 


nulleidfa, 

17 !Yr hwn a elo allan o'u blaen 
hwynt, ac a ddelo i mewn o'u blaen 
hwynt, ar hwn a'u dygo hwynt all- 
an, ac au dygo hwynt ìi mewn; fel 
na byddo cynnulleidfa. yr AR- 
GLWYDD "fel defaid nì byddo bu- 
gail arnynt. 

18 1 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Cymmor attat Josua 
mab Nun, y gwr "y mae yr yspryd 


.| ynddo, a "gosod dy law arno; 


l9 A dod ef i sefyll ger bron 
Eleazar yr offeiriad, a cher bron yr 
holl gynnulleidfa; a dod orchymyn 
iddo ef yn eu gŵydd hwynt. 

20 A Pdod o'th ogoniant di arno 
ef, fel y gwrandawo holl gynnull- 
eidfa meibion Israel armo. 

21 A “safed ger bron Eleazar yr 
offeiriad, yr hwn a ofyn gynghor 


.|drosto ef, "yn ol barn Urim, ger 


bron yr ARGLWYDD: wrth ei air ef 


; |yr ânt allan, ac wrth eì air ef y deu- 


ant i mewn, efe a holl feibion Israel 
gyd âg ef, a'r holl gynnulleidfa. 

22 A gwnaeth Moses megis y gor- 
chymynodd yr ARGLWYDD iddo: 
ac a gymmerodd Josua, ac a_bar- 
odd iddo sefyll ger bron Eleazar yr 
offeiriad, a cher bron yr holl gyn- 
nulleidfa. 

23 Ac efe a osododd ei ddwylaw 
arno, ac a roddodd orchymyn iddo; 
megis y llefarasai yr ARGLWYDD 
trwy law Moses. 


PENNOD XXVIII. 


l Bod yn rhaid cadw ofrymmau. 9 Y poeth- 
ojrwm gwastadol. 9 Yr oŷrwm ar y Sat- 
bath, 11 ar y lloerau newydd, 16 ar y Pasc.* 
26 yn nydd y blaen-ff rwythau, 

LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 Gorchymyn i feibion Israel, a 
dywed wrthynt, Gwyliwch am off- 
rymmu i mi fy offrwm, *a'm bara 
i'm hebyrth tanllyd, o arogl “per- 
aidd yn eu tymmor. 

3 A dywed wrthynt, PDyma yr 


.|aberth tanllyd a offrymmwch i'r 


ARGLWYDD. Dau oen blwyddiaid 


31Teb,mewn perffeith-gwbl, 3bob dydd, yn boeth- 


diwrnod. 





| offrwm gwastadol. 


167 


NUMERI, XXVIII. 


4 Un oen a offrymmi di y bore, 
a'r oen arall a offrymmi di *yn yr 


wyr; 

5 A “degfed 7an ephah o beilliaid 
yn fwyd-offrwm, wedi ei gym- 
mysgu trwy bedwaredd ram “hìn 
o olew coethedig. 

6 Dyma y poeth-offrwm gwastadol 
fa *wnaed ym mynydd Sinai, yn 
arogl peraidd, yn aberth tanllyd i'r 
ARGLWYDD. 

7 A'i ddïod-offrwm fydd bedwar 
edd ran hìn gyd â phob oen: &pâr 
dywallt y ddïod gref yn ddïod-off- 
rwm i'r ARGLWYDD, yn y cyssegr. 

8 Yr ail oen a offrymmi yn yr 
hwyr: megis bwyd-offrwm y bore, 
a'i ddïod-offrwm, yr offrymm1i ef, yn 
aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r 
ARGLWYDD. 

9 ï Ac ar y dydd Sabbath, dau 
oen blwyddiaid, perffeith-gwbl, a 
dwy ddegfed ran o beilliaid yn fwyd- 
offiwm, wedi ei gymmysgu trwy 
olew, a'i ddïod-offrwm. 

10 Dyma boeth-offrwm pob Sab- 
bath, heb law y poeth-offrwm gwas- 
tadol, a'i ddïod-offrwm. 


11 Ac Par ddechreu eich mis- 


oedd yr offrymmwch, yn boeth-off- 
rwm i'r ARGLWYDD, ddau o fustych 
ieuainge, ac un hwrdd, a saith oen 
blwyddiaid, perffeith-gwbl ; 

12 A thair degfed ran o beilliaid, 
yn fwyd-offrwm, wedi eì gymmysgu 
trwy olew, gyd â phob bustach; a 
dwy ddegfed ran o beilliaid, yn 
fwyd-offrwm, wedi ei gymmysgu 
trwy olew, gyd â phob hwrdd; 

13 A phob yn ddegfed ran o beill- 
iaid, yn fwyd-offrwm, wedi ei gym- 
mysgu trwy olew, gyd â phob oen, 
yn offrwm poeth o arogl peraidd, 
yn aberth tanllyd i'r ARGLWYDD. 

14 A'u dïod-offrwm fydd hanner 
hìn gyd â bustach, a thrydedd ran 
hìn gyd â hwrdd, a phedwaredd 


.Tan hìn o win gyd âg oen. Dyma 


boeth-offrwm mis yn ei fis, trwy 
fisoedd y flwyddyn. 

15 Ac un bwch geifr fydd yn 
bech-aberth ir ARGLWYDD: heb 
law y gwastadol boeth-offrwm yr 
offrymmir ef, aì ddïod-offrwm, 


16 4 !Ac yn y mis cyntaf, ar y|!E 


pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis, 
y bydd Pasc yr ARGLWYDD. 

17 Ac ar y pymthegfed dydd or 
mis hwn y bydd yr wyl: saith niwr- 
nod y bwyttêir bara croyw. 

18 Ar Fy dydd cyntaf y bydd 


Y pocth-of rwm gwastadol. 


Cyn 
CRIST 
1452. 


4 Heb. 
rhwng 
ddau 
wyr. 
c Exod, 16. 
36 


pen. 15, 4, 
d Lef, 2,1. | 
: Exod. 29, 


f Edrych | 
Amos5.25. 

5 Neu, or- | 
deiniwyd, | 


CE Exod, 29, | 
40, 










Lef. 23, 5. 
en. 9. 3. 
eut. 16, 1, 


k Exod, 12, 
16, 
Lef. 23,7. 


| Cyn 

| CRIST 
| 1452. 

| 


LL ———_  —— — — — _— 


m Exod, 23, 
16. a 34, 22, 
Lef, 23. 10, 
Deut. 10. 
10, 


PYLU d— ss ——s_ Wa a NNxkhA Y —————íO Su O OO O OU O OY“ 


n ad, 19. 





a Lef, 23, 23. 


UMERI, XXIX. 


Offrymmau ar y Pasc, N 


cymmanfa sanctaidd: na wnewch | 2Ac offrymmwch offrwm poeth yn 


ddim caeth-waith 42ddo. 

19 Ond offrymmwch yn aberth 
tanllyd, ac yn boeth-offrwm i'r AR- 
GLWYDD, ddau o fustych ieuaingc, 
ac un hwrdd, a saith oen blwydd- 
Mc !byddant gennych yn berffeith- 

wb 


20 Eu bwyd-offrwm hefyd /ydd o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew: tair degfed rau gyd â bustach, 
a dwy ddegfed ran gyd â hwrdd, a 
offrymmwch chwi ; 

291 Bob yn ddegfed ran yr offrym- 
mwch gyd â phob oen, o'r saith oen: 

92 Ac un bwch yn bech-aberth, i 
wneuthur cymmod drosoch. 

23 Heb law poeth-offrwm y bore, 
yr hwn sydd boeth-offrwm gwas- 
tadol, yr offrymmwch hyn. 

24 Fel hyn yr offrymmwch ar bob 
dydd o'r saith niwrnod, fwyd-aberth 
tanllyd, o arogl peraidd ir An- 
GLWYDD: heb law y poeth-offrwm 
gwastadol yr offrymmir ef, a'i ddïod- 
offrwm. 

25 Ac ar y seithfed dydd cym- 
manfa sanctaidd fydd i chwi: dim 
caeth-waith nis gwnewch. 

26 1 Ac Par ddydd eich blaen- 
ffrwythau, pan offrymmoch fwyd- 
offrwm newydd i'r ARGLWYDD, wedi 
eich wythnosau, cymmanfa sanct- 
aidd fydd i chwi: dim caeth-waith 
nis gwnewch. 

27 Ond offrymmwch ddau fustach 
ieuaingc, un hwrdd, a saith oen 
blwyddiaid, yn boeth-offrwm, o ar- 
ogl peraidd ir ARGLWYDD. 

28 A bydded eu bwyd-offrwm o 
beilliaid wedi ei gymmysgu trwy 
olew; tair degfed ran gyd â phob 
bustach, dwy ddegfed ran gyd â 
phob hwrdd; 

29 Bob yn ddegfed ran gyd â 
phob oen, o'r saìth oen: 

30 Un bwch geifr, i wneuthur 
cymmod drosoch. 

31 Heblaw y poeth-offrwm gwastad- 
ol, a'i fwyd-offrwm, yr offrymmwch 
hyn, (“byddant gennych yn berffeith- 
gwbl,) ynghyd â'u dïod-offrwm. 

PENNOD XXIX. 

1 Yr offrynmau ar wyl yr udgyrn, Tar y dydd 
y cysluddiant eu heneidiau, l9 ac ar wylh 
nìwrnod gwyl y pebyll. 

AC yn y seithfed mis, ar y dydd 

cyntaf or mis, y bydd i chwi 
gymmanfa sanctaidd; dim caeth- 
waith nis gwnewch: *dydd i ganu 
udgyrn fydd efe i chwi 


arogl peraidd i'r ARGLWYDD; un 
bustach ieuangc, un hwrdd, saith o 
ŵyn blwyddiaid, perffeith-gwbl: 

3 A'u bwyd-offrwm o beilliaid wedi 
ei gymmysgu trwy olew; tair degfed 
ran gyd â bustach, a dwy ddegfed 
ran gyd â hwrdd; 

4 Ac un ddegfed ran gyd â phob 
oen, o'r saith oen: 

5 Ac un bwch geifr yn bech-aberth, 
i wneuthur cymmod drosoch: 

6 Heb law Ppoeth-offrwm y mis, 
a'i fwyd-offrwm, a'r “poeth-offrwm 
gwastadol, a'i fwyd-offrwm, a'u 
dïod-offrwm hwynt, wrth eu defod 
hwynt, yn arogl peraidd, yn aberth 
tanllyd i'r ARGLWYDD. 

7 4 Ac "ar y degfed dydd o'r seith- 
fed mis hwn cymmanfa sanctaidd 
fydd i chwi: yna cystuddiwch eich 
eneidiau: dim gwaith nis gwnewch 
ynddo. 

8 Ond offrymmwch boeth-offrwm 
i'r ARGLWYDD, yn arogl peraidd, un 
bustach ieuangc, un hwrdd, saith 
oen blwyddiaid: “byddant berífeith- 
gwbl gennych. 

9 A'u bwyd-offrwm fydd o beill- 
laid wedi ei gymmysgu trwy olew, 
tair degfed ran gyd â bustach, a 
dwy ddegfed ran gyd â hwrdd; 

10 Bob yn ddegfed ran gyd â 
phob oen, o'r saith oen: 

11 Un bwch geifr yn bech-aberth; 
heb law fpech-aberth y cymmod, a'r 
poeth-offrwm gwastadol, a'i fwyd- 
offrwm, a'u dïod-offrymmau. 

12 4 Ac £ar y pymthegfed dydd 
o'r seithfed mis, cymmanfa sanct- 
aidd fydd ì chwi: dim caeth-waith 
nis gwnewch; eithr cedwch wyl i'r 
ARGLWYDD Saith niwrnod. 

13 Ac " offrymmwch offrwm poeth, 
aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r 
ARGLWYDD; tri ar ddeg o fustych 
ieuaingc, dau hwrdd, pedwar ar 
ddeg o ŵyn blwyddiaid: byddant 
berífeith-gw bl. 

14 A'u bwyd-offrwm fydd o bcill- 
iaid wedi ei gymmysgu trwy olew; 
tair degfed ran gyd â phob bus- 
tach, o'r tri bustach ar ddeg; dwy 
ddegfed ran gyd â phob hwrdd, o'r 
ddau hwrdd; 

15 A phob yn ddegfed ran gyd â 
phob oen, o'r pedwar oen ar ddeg: 

16 Ac un bwch geifr yn bech- 
aberth; heb law y poeth-offrwm 
gwastadol, eì fwyd-offrwm, a'i ddïod- 
offrwm, 


a gwyliau eraill. 


— 








bpen.98,11. | 


c pen. 2S, 3. 








def, 16, 29. 
a2. 7, 


—_— 


$ pen, 28, 12. 


HU 16. 3, | 


get, 23, 3c. 





î 
hbEzra3 4, | 


U 















Gwyl y pebyll. 


1452. 





1nad.3.4,9, 
1 


17 $ Ac ar yr ail dydd yr ofrym- 
mwch ddeuddeng mustach ieuaingc, 
dau hwrdd, pedwar ar ddeg o ŵyn 
blwyddiaid, perffeith-gwbl. 

18 A'u bwyd-offŵewm, au dïod- 
offrwm, gyd â'r bustych, gyd â'r 
hyrddod, a chyd â'r ŵyn, fydd yn 
ol eu rhifedi, I wrth y ddefod: 

19 Ac un bwch geifr, yn bech- 
aberth; heb law y poeth-offrwm 
gwastadol, a'i fwyd-offrwm a'u dïod- 
offrymmau, 

20 4 Ac ar y trydydd dydd, un 
bustach ar ddeg, dau hwrdd, ped- 
war ar ddeg o ŵyn blwyddiaid, 
perffeith-gwbl: 

91 A'u bwyd-offrwm, a'u dïod- 
offrwm, gyd âr bustych, gyd â'r 
hyrddod, a chyd â'r ŵyn, fydd yn 
ol eu rhifedi, “ wrth y ddefod: 

22 Ac un bwch geifr yn bech-aberth ; 
heb law y poeth-offrwm gwastadol, 
a'i fwyd-offrwm, a'i ddïod-offrwm. 

23 4 Ac ar y pedwerydd dydd, deng 
mustach, dau hwrdd, pedwar ar ddeg 
o ŵyn blwyddiaid, perffeith-gwbl: 

24 Eu bwyd-offrwm, a'u diïod- 
offrwm, gyd â'r bustych, gyd âr 
hyrddod, a chyd â'r ŵyn, fydd yn 
ol eu rhifedi, wrth y ddefod: 

25 Ac un bwch geifr yn bech- 
aberth; heb law y poeth-offrwm 
gwastadol, ei fwyd-offrwm, a1 ddïod- 
offrwm. 

26 $ Ac ar y pummed dydd, naw 
bustach, dau hwrdd, pedwar ar ddeg 
o ŵyn blwyddiaid, perffeith-gwbl. 

27 Au bwyd-offrwm, a'u dïod- 
offrwm, gyd â'r bustych, gyd âr 
hyrddod, a chyd â'r ŵyn, /ydd yn 
ol eu rhifedi, wrth y ddefod; 

28 Ac un bwch yn bech-aberth; 
heb law y poeth-ofliwm gwastadol, 
a'i fwyd-offiwm, a'i ddïod-offrwm. 

29 i Ac ar y chweched dydd, wyth o 
fustych, dau hwrdd, pedwar ar ddeg 
o ŵyn blwyddiaid, perffeith-gwbl. 

30 A'u bwyd-offrwm, au dïod- 
offrwm, gyd âr bustych, gyd â'r 
hyrddod, a chyd â'r ŵyn, fydd yn 
ol eu rhifedi, wrth y ddefod: 

31 Ac un bwch yn bech-aberth; 
heb law y poeth-offrwm gwastadol, 
ei fwyd-offrwm, a'i ddïod-offirwm. 

32 * Ac ar y seithfed dydd, saith o 
fustych, dau hwrdd, pedwar ar ddog 
o ŵyn blwyddiaid, perffeith-gwbl. 

33 A'u bwyd-offrwm, a'u dïod- 
olîrwm, gyd âr bustych, gyd â'r 
hyrddod, a chyd â'r ŵyn, /ydd yn 
ol eu rhifedi, wrth eu defod; 


169 


NUMERI, XXX. 


34 Ac un bwch yn bech-aberth; 
heb law y poeth-offrwm gwastadol, 
ei fwyd-offrwm, a'i ddïod-offrwm. 

35 ' Ar yr wythfed dydd, !uchel 
wyl fydd i chwi: dim caeth-waith 
nis gwnewch ynddo. 

36 Ond offrymmwch offrwm poeth 
aberth tanllyd, o arogl peraidd i'r 
ARGLWYDD; un bustach, un hwrdd, 
saith o ŵyn blwyddiaid, perffeith- 
gwbl. 

37 Eu bwyd-offrwm, a'u dïod- 
offrwm, gyd â'r bustach, a chyd â'r 
hwrdd, a chyd â'r ŵyn, /ydd yn ol 
eu rhifedi, wrth y ddefod: 

38 Ac un bwch yn bech-aberth: 
heb law y poeth-offrwm gwastadol, 
ei fwyd-offrwm, a'i ddïod-offrwm. 

39 Hyn a “wnewch i'r ARGLWYDD 
ar eich gwyliau; heb law eich "add- 
unedau, a'ch offrymmau gwirfodd, 
gyd â'ch offrymmau poeth, a'ch 
oíffrymmau bwyd, ach offrymmau 
dïod, a'ch offrymmau hedd. 

40 A dywedodd Moses wrth feibion 
Israel yn ol yr hyn oll a orchymyn- 
asal yr ARGLWYDD wrth Moses. 


PENNOD XXX. 

1 Na ellir torri addunedau: 9 ond adduned 
morwyn îewangce, Ô6 gwraig ŵriog, 9 gwraîg 
wedd, a'r ysgaredia. 

LLEFARODD Moses wrth 
bennaethiaid llwythau meibion 

Israel, gan ddywedyd, Dyma y peth 

a, orchymynodd yr ARGLWYDD, 

2 "Os adduneda gwr adduned i'r 
ARGLWYDD, neu dyngu llw, gan 
rwymo rhwymedigaeth ar ei enaid 
ei hun ; na “haloged ei air: gwnaed 
yn ol yr hyn oll a ddêl allan o'i enau. 

3 Ac os adduneda benyw adduned 
i'r ARGLWYDD, a'i rhwymo ce Aun â 
rhwymedigaeth yn nhŷ ei thad, yn 
ei hieuengctid ; 

4 A chlywed o'i thad ei hadduned, 
a'i rhwymedigaeth yr hwn a rwym- 
odd hi ar eì henaid, a thewi o'i thad 
wrthi: yna safed ei holl addunedau; 
a phob rhwymedigaeth a rwymodd 
hi ar ei henaid, a saif 

5 Ond os ei thad a bâr iddi dorri, 
ar y dydd y clywo efe; o'i holl add- 
unedau, a'i rhwymedigaethau y rhai 
a rwymodd hi ar ei henaid, ni saif 
un: a maddeu yr ARGLWYDD iddi, o 
achos mai ei thad a barodd iddi 
dorri. 

6 Ac os hi oedd yn eiddo gwr, pan 
3 addunedodd, neu pan lefarodd o'i 
gwefusau beth a rwymo ei henaid hi; 

7 A chlywed o'i gwr, a thewi wrthi 


Am addunedau. 


Cyn 


'| CRIST 


1452. 


1 Lef. 23, 36. 


2 Neu, 
of rym- 
mwch. 

m TIef. Yf 
11, IG 


a Deut, 29. 
yN 
Preg. 5. 4, 


32 (horrced, 


8 Heb, 
oedd eì 
hadduned- 
au arni. 





Yspeilio y Midianiaid, 


Cyn 
cRISsT|J 


1452. 





apen,25.ì7. 
bpen,27.13, 


dydd y clywo: yna safed ei hadd- 
unedau; a'i rhwymedigaethau y 
rhai a rwymodd hi ar ei henaid, a 
safant, 

8 Ond os ei gwr, ar y dydd y 
clywo, a bâr iddi dorri; efe a ddi- 
ddymma ei hadduned yr hwn fydd 
arni, a thraethiad ei gwefusau yr 
hwn a rwymodd hi ar ei henaid: 
ar ARGLWYDD a faddeu iddi. 

9 Ond adduned y weddw, ar ys- 
garedig, yr hyn oll a rwymo hi ar 
ei henaid, a saif arni, 

10 Ond os y2 nhŷ ei gwr yr add- 
unedodd, neu y rhwymodd hì rwym- 
edigaeth ar ei henaid trwy lw; 

ll A chlywed oi gwr, a thewi 
wrthi, heb beri iddi dorri: yna 
safed ei holl addunedau; a phob 
rhwym a rwymodd hi ar ei henaid, 
a, saif. 

12 Ond os ei gwr gan ddiddymmu 
a'u diddymma hwynt y dydd y 
clywo; ni saif dim a ddaeth allan 
oì gwefusau, oi haddunedau, ac o 
rwymedigaeth eì henaid: ei gwr 
au diddymmodd hwynt; ar AR- 
GLWYDD a faddeu iddi. 

13 Pob adduned, a phob rhwym- 
edigaeth llw i gystuddio yr enaid, 
ei gwr a'i cadarnhâ, ai gwr a'i di- 
ddymma. 

l4 Ac os ei gwr gan dewi a daw 
wrthi o ddydd i ddydd; yna y cad- 
arnhaodd efe ei holl addunedau, 
neu ei holl rwymedigaethau y rhai 
oedd arni: cadarnhaodd hwynt, pan 
dawodd wrthi, y dydd y cìybu efe 
hwynt. 

15 Ac os efe gan ddiddymmu a'u 
diddymma hwynt wedi iddo glywed ; 
yna efe a ddwg ei hanwiredd hi. 

16 Dyma y deddfau a orchymynodd 
yr ARGLWYDD wrth Moses, rhwng 
gwr a'i wraig, a rhwng tad aii ferch, 
yn ei hieuengctid yn nhŷ ei thad. 


PENNOD XXXI. 

1 Yspeilio y Midianiaid, a lladd Balaam. 13 
Moses yn ddig wrth y swyddogion, am gadw y 
gwragedd yn fyw. 19 Pa fodd y glanhêir y 
milwyr, a'u carcharorion, a'u hysglyfaeih. 
25 Y modd y mae rhannu yr yspail. 48 Yr 
oj rwm ewyllysgar $ drysordy yr Arglwydd. 

LLDD DD yr ARGLWYDD 

wrth Moses, gan ddywedyd, 

2 *Dïal feibion Israel ar y Mid- 
ianiaid: wedi hynny “ti a gesglir 
at dy bobl. 

3 A llefarodd Moses wrth y bobl, 
gan ddywedyd, Arfogwch o honoch 
wŷr i'r rhyfel, ac ânt yn erbyn Mid- 


' 179 


NUMERI, XXXI 


ian, i roddi dïal yr ARGLWYDD ar 
idian. 


a lladd Balaam. 


1452. 


47Mil o bob llwyth, o holl lwyth-|, 5 am 


au Israel, a anfonwch i'r rhyfel. 

5 A rhoddasant o filoedd Israel fil 
o bob llwyth, sef deuddeng mil, o 
rai wedi eu harfogi 4'r rhyfel. 

6 Ac anfonodd Moses hwynt i'r 
rhyfel, mil o bob llwyth: hwynt a 
Phinees mab Eleazar yr offeiriad, a 
anfonodd efe ïr rhyfel, â dodrefn 
y cyssegr, a'r “udgyrn i udganu yn 
eì law. 

7 A hwy a ryfelasant yn erbyn 
Midian, megis y gorchymynodd yr 
ARGLWYDD wrth Moses; ac îa ladd- 
asant *“ bob gwrryw. 

8 Brenhinoedd Midian hefyd a 
laddasant hwy, gyd â'u lladdedigion 
eraill: sef “Efi, a Recem, a Sur, a 
Hur, a Reba, pìm brenhin Midian: 
£Balaam hefyd mab Beor a laddas- 
ant hwy â'r cleddyf. 

9 Meibion Israel a ddaliasant hef- 
yd yn garcharorion wragedd Mid- 
ian, a'u plant; ac a yspeiliasant eu 
holl anifeiliaid hwynt, a'u holl ddâ 
hwynt, a'u holl olud hwynt. 

10 Eu holl ddinasoedd hefyd trwy 
eu trigfannau, a'u holl dyrau, a losg- 
asant â thân. 

ll A hbchymmerasant yr holl ys- 
pail, a'r holl gaffaeliad, o ddyn ac 
o anifail. 

12 Ac a ddygasant at Moses, ac at 
Eleazar yr offeiriad, ac at gynnulleid- 
fa meibion Israel, y carcharorion, a'r 
caffaeliad, a'r yspail, i'r gwersyll, yn 
rhosydd Moab, y rhai ydynt wrth 
yr Iorddonen, ar gyfer Jericho. 

13 Yna Moses ac Eleazar yr 
offeiriad, a holl bennaduriaid y 
gynnulleidfa, a aethant i'w cyfar- 
fod hwynt o'r tu allan i'r gwersyll. 

14 A digiodd Moses wrth swydd- 
ogion y fyddin, capteniaid y mil- 
oedd, a chapteniaid y cantoedd, y 
rhai a ddaethant o frwydr y rhyfel. 

15 A dywedodd Moses wrthynt, 
A adawsoch chwi 'bob benyw yn 
fyw * 

16 Wele, “hwynt, trwy !air Balaam, 
a, barasant i feibion Israel wneuthur 
camwedd yn erbyn yr ARGLWYDD 
yn achos Peor; a “bu pla y'nghyn- 
nulleidfa. yr ARGLWYDD. 

17 Am hynny ^lleddwch yn awr 
bob gwrryw o blentyn; a lleddwch 
bob benyw a fu iddi a wnaeth â 
gwr, trwy orwedd gyd *âg ef. 

18 A phob plentyn o'r benywaid 





o lwyth, 
mil o 
lwyth, 


c pen, 10, 9, 


Yg 20, 
Barn. 21, 
1N 
s Sam, 27, 
1 Bren,11. 

6, 16. 

e Edrych 

Barn, 6. 

1, 2, 33. 
f Jos. 13, 21. 
& Jos. 13, 22, 


h Deut. 20. 
14, 


1 Edrych 
Deut, 20, 


1 Sam, 15. 
3. 


k pen, 25. 2, 
1 pd 24,14, 
Peir 2. 

15. 
mpen, 25, 9, 


n Barn, 21. 
11 


3Heb,d4 
gwrryw. 








Puredigaeth yr yspail. 


ECH ib rhai ni bu iddynt a wnaethant â 


8 pen. 19. 9, 
MN. 


4 Heb. o'r 
gaethgl«d. 


r Jos. 22, 8. 
1l Sam. 30. 
24, 


s Edrych 
ad,30.47.a 
pen, 18, 26, 


gwr, cedwch yn fyw ìi chwi. 
19 Ac 9arhoswch chwithau o'r tu 


allan i'r gwersyll saith niwrnod: pob 
un a laddodd ddyn, a Pphob un a 
gyffyrddodd wrth laddedig, ymlan- 
hêwch y trydydd dydd, a'r seithfed 
dydd, chwi a'ch carcharorion. 

20 Pob gwisg hefyd, a phob do- 
drefnyn croen, a phob gwaith o few 
geifr, a phob llestr pren, a lanhêwch 
chwi. 

21 $ A dywedodd Eleazar yr off- 
eiriad wrth y rhyfelwyr y rhai a 
aethant i'r rhyfel, Dyma ddeddf y 
gyfraith a orchymynodd yr AR- 
GLWYDD wrth Moses: 

22 Yn unig yr aur, ar arian, y 
pres, yr haiarn, yr alcam, a'r plwm; 

23 Pob dim a ddïoddefo dân, a dyn- 
nwch trwy y tân, a glân fydd; ac 
etto efe a lanhêir “â'r dwfr neilldu- 
aeth: a'r hyn oll ni ddïoddefo dân, 
tynnwch trwy y dwfr 4n unig. 

24 A golchwch eich gwisgoedd ar 
y seithfed dydd, a glân fyddwch; ac 
wedi hynny deuwch i'r gwersyll. 

25 TA llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 

26 Cymmer nifer yr yspail *a gaed, 
o ddyn ac o anifail, ti ac Eleazar yr 
offeiriad, a phennau-cenedl y gyn- 
nulleidfa: 

27 A "rhanna y caffaeliad yn ddwy 
ran; rhwng y rhyfelwyr a aethant 
i'r filwriaeth, a'r holl gynnulleidfa, 

28 A chyfod deyrnged i'r An- 
GLWYDD gan y rhyfelwyr y rhai a 
aethant allan i'r filwriaeth; *un en- 
aid o bob pìm cant o'r dynion, ac 
o'r eidionau, ac o'r asynod, ac or 
defaid. 

29 Cymmerwch Agyn o'u hanner 
hwynt, a dyro i Eleazar yr offeir- 
iad, yn ddyrchafael-offrwm yr AR- 
GLWYDD, 

30 Ac o hanner meibion Israel y 
cymmeri un rhan o bob deg a deu- 
gain, o'r dynion, or eidionau, o'r 
asynod, ac o'r *defaid, ac o bob ani- 
fail, a dod hwynt i'r Lefiaid, *y rhai 
ydynt yn cadw cadwraeth tabernacl 
yr ARGLWYDD, 

31 A gwnaeth Moses ac Eleazar yr 
offeiriad megis y gorchymynodd yr 
ARGLWYDD wrth Moses. 

32 A'r caffaeliad, sef gweddill yr 
yspail yr hon a ddygasai pobl y 
filwriaeth, oedd chwe chân mil a 
phymtheg a thri ugain o filoedd o 
ddefaid, 


M1 


NUMERI, XXXI. 


33 A deuddeg a thri ugain mil o 
eidionau, 

34 Ac un fil a thri ugain o asynod, 

35 Ac o ddynion, o fenywaid ni 
buasai iddynt a wnaethant â gwr, 
trwy orwedd gyd âg ef, ddeuddeng 
mil ar hugain o eneidiau. 

36 A'r hanner, sef rhan y rhai a 
aethant i'r rhyfel, oedd, o rifedi def- 
aid, dri chân mil a dwy ar bymtheg 
ar hugain o filoedd, a phŵm cant; 

37 A theyrnged yr ARGLWYDD O'r 
defaid oedd chwe chant a phymtheg 
a thri ugain. 

38 A'r eidionau oedd un fil ar bym- 
theg ar hugain; au teyrnged i'r 
ARGLWYDD oedd ddeuddeg a thri 
ugain. 

39 A'r asynod oedd ddeng mil ar 
hugain a phŵm cant; a'u teyrnged i'r 
ARGLWYDD oedd un a thri ugain. 

40 A'r dynion oedd un fil ar bym- 
theg; a'u teyrnced i'r ARGLWYDD 
oedd ddeuddeg enaid ar hugain. 

41 A Moses a roddodd deyrnged 
offrwm dyrchafael yr ARGLWYDD i 
Eleazar yr offeiriad, “megis y gor- 


'chymynasai yr ARGLWYDD wrth 


Moses. 

42 Ac O ran meibion Israel, yr 
hon a rannasai Moses oddi wrth y 
milwyr, 

43 Sef rhan y gynnulleidfa o'r 
defaid, oedd dri chân mil a dwy 
ar bymtheg ar hugain o filoedd, a 
phìm cant; 

44 Ac o'r eidionau, un fil ar bym- 


'theg ar hugain; 


45 Ac o'r asynod, deng mil ar 
hugain a phìm cant; 

46 Ac o'r dynion, un fil ar bym- 
theg. 

47 1ê, cymmerodd Moses o hanner 
meibion Israel, un rhan o bob deg a 
deugain, o'r dynion, ac o'r anifeil- 
iaid, ac a'u rhoddes hwynt i'r Lefiaid 
oedd yn cadw cadwraeth tabernacl 
yr ARGLWYDD; megis y gorchymyn- 
asai yr ARGLWYDD wrth Moses. 

48 4 A'r swyddogion, y rhaì oedd 
ar filoedd y llu, a ddaethant at 
Moses, sef capteniaid y miloedd a 
chapteniaid y cantoedd: 

49 A dywedasant wrth Moses, Dy 
weision a gymmerasant nifer y gwŷr 
o ryfel a roddaist dan ein dwy- 
law ni; ac nid oes wr yn eisieu o 
honom. 

50 Am hynny yr ydym yn offrym- 
mu offrwm i'r ARGLWYDD, pob un 
yr hyn a gafodd, yn offerynau aur, yn 


Rhannu yr yspail. 


Cyn 
CRIST 
1452. 


u Edrych 
tt I$,11, 





| 
Y Reubeniaid a'r Gadiaid 


NUMERI, XXXII. yn gofyn eu hettfeddiaeth 


























gadwynau, yn freichledau, yn fod- 
rwyau, yn glust-dlysau, ac yn dorch- 
au, ì wneuthur cymmod dros ein 
heneidiau ger bron yr ARGLWYDD. 

5l A chymmerodd Moses ac Ele- 
azar yr offeiriad yr aur ganddynt, 
y dodrefn gweithgar oll. 

52 Ac yr ydoedd holl aur yr off- 
rwm dyrchafael, yr hwn a offrym- 
masantb ir ARGLWYDD, oddi wrth 
gapteniaid y miloedd, ac oddi wrth 
gapteniaid y cantoedd, yn un fil ar 
bymtheg saith gant a deg a deu- 
gain o siclau. 

53 (*Yspeiliasai y gwŷr o ryfel 
bob un ìddo ei hun.) 

54 A chymmerodd Moses ac Ele- 
azar yr offeiriad yr aur gan gap- 
teniaid y miloedd a'r cantoedd, ac 
ai dygasant i babell y cyfarfod, 
yn goffadwriaeth dros feibion Israel 
ger bron yr ARGLWYDD. 


PENNOD XXXII. 

1 Y Reubeniaid a'r Gadiaid yn gofyn eu heti- 
feddiaeth y tu hwnt â'r Torddonen. 6 Moses 
yn eu ceryddu hwynt. 16 Hwythau yn cyn- 
nyg iddo ef ammodau wrth eî fodd. 93 Moses 
yn rhoddi íddynt y wlad, 99 Hwythau yn 
goresgyn hâ. 
A' yr ydoedd anifeiliaid lawer ì 

feibion Reuben, a llawer iawn 
ì feibion Gad: a gwelsant dir *Ja- 
ger, a thir Gilead; ac wele y lle yn 
lle da i anifeiliaid. 

2 A meibion Gad a meibion Reu- 
ben a ddaethant, ac a ddywedas- 
ant wrth Moses, ac wrth Eleazar 
yr offeiriad, ac wrth bennaduriaid 
y gynnulleidfa, gan ddywedyd, 

3 Afaroth, a Dibon, a Jazer, a 
P Nimrah, a Hesbon, ac Elealeh, a 
cSebam, a Nebo, a “Beon, 

4 Sef y tir *a darawodd yr An- 
GLWYDD o flaen cynnulleidfa Israel, 
tir ì anifeiliaid yw efe; ac y mae 
i'th weision anifeiliaid. 

5 A dywedasant, Os cawsom ffafr 
yn dy olwg, rhodder y tir hwn i'th 
weision yn feddiant: na phâr i ni 
fyned dros yr Iorddonen. 

6 ' A dywedodd Moses wrth feib- 
ion Gad, ac wrth feibion Reuben, 
A â eich brodyr ì'r rhyfel, ac a eis- 
t£eddwch chwithau yma f? 


9 Canys “aethant i fynu hyd ddy- 
ffryn Escol, a. gwelsant y tir; a di- 
galonnasant feibion Israel rhag 
myned i'r tir a roddasai yr An- 
GLWYDD 1ddynt. 

10 Ac ennynodd digllonedd yr 
ARGLWYDD y dydd hwnnw; ac efe 
a dyngodd, gan ddywedyd, 

11 í Diau na chaiff yr un o'r dynion 
a ddaethant i fynu o'r Aipht, o fab 
ugain mlwydd ac uchod, weled y 
tir a addewais trwy lw ìi Abraham, 


i Isaac, ac i Jacob: am “na chyf- j*en.!5 


lawnasant wncuthur ar fy ol i: 

12 Ond Caleb mab Jephunneh y 
Ceneziad, a Josua mab Nun; canys! 
cyflawnasant wneuthur ar ol yr 
ARGLWYDD. 

13 Ac ennynodd digllonedd yr 
ARGLWYDD yn erbyn Israel; a 
gwnaeth iddynt grwydro yn yr an- 
ialwch ddeugain mlynedd, nes dar- 
fod yr holl oes a wnaethai ddryg- 
lonì yngolwg yr ARGLWYDD. 

14 Ac wele, chwi a godasoch yn 
lle eich tadau, yn gynnyrch dyn- 
ion pechadurus, i chwanegu ar 
angerdd llid yr ARGLWYDD wrth 
Israel. 

15 Os dychwelwch oddi ar ei ol 
ef; yna efe a âd y bobl etto yn yr 
anialwch, a chwi a ddinystriwch yr 
holl bobl hyn. 

16 1 A hwy a ddaethant atto ef, 
ac a ddywedasant, Corlannau def- 
aid a adeiladwn ni yma i'n hani- 
feiliaid, a dinasoedd i'n plant. 

17 A 'ni a ymarfogwn yn fuan o 
flacn meibion Israel, hyd oni ddyg- 
om hwynt i'w lle eu hun; a'n plant 
a arhosant yn y dinasoedd caerog, 
rhag trigolion y íìr. 

18 .Ni ddychwelwn ni i'n tai, nes 
i feibion Israel berchennogi bob un 
ei etifeddiaeth. 

19 Hefyd nid etifeddwn ni gyd â 
hwynt o'r tu hwnt i'r Iorddonen, 
ac oddi yno allan; am ddyfod ein 
hetifeddiaeth i ni or tu yma ì'r 
Iorddonen, tu ar dwyrain. 

20 4 A "dywedodd Moses wrth- 
ynt, Os gwnewch y peth hyn, os 
ymarfogwch i'r rhyfel o flaen yr 
ARGLWYDD, 





7 A phaham y £digalonnwch feib- 
ion Israel rhag myned trosodd i'r 
tir a roddodd yr ARGLWYDD idd- 

t? 


21 Os â pob un o honoch dros yr 
Iorddonen yn arfog o flacn yr AR- 
GLWYDD, nes iddo yrru ymaith ei 
elynion o'i flaen, 

22 A darostwng y wlad o flaen |vDeut.320. 
yr ARGLWYDD; yna wedi hynny y 
cewch ddychwelyd, ac y byddwch 


galon 
meibion, 
&c. 


8 Felly y gwnaeth eich tadau, 
fpen.13.3. | *pan anfonais hwynt o Cades-Barnea 
£Deut.1.22.|£j edrych y tir. 


. 
—————  ———_—_—— _—_—_—_—_—_—_————————— _  ———————  —— —-—-—_—_—_—-—-—."—-  _-————————— ——-  —-—- —  — | ._—-—- —  ——— — —  — | ———————- — —  — 
e 


Z Heb. 
torrwch 


——— 


42 


y tu havnt ŷr Iorddonen. 


Cyn 
CRIST 
1452. 

P Dent. 3. 
12, 15,18. 
J(s.l.lJ, 
a l.S. 





ag Jos. 4. 12. 


rJos.l,13. 


sDcut.3,12, 
Jos, 13. 8. 
a 22.4, 








uad.l,3, 
| Jazer. 


nd. 3, 
Ninrah. 





dieuog ger bron yr ARGLWYDD, â 
cher bron Israel; a bydd Py fìr 
hwn yn ctifeddiaeth i chwi o flaen 
yr ARGLWYDD. 

23 Ond os chwi nì wna fel hyn; 
wele, pechu yr ydych yn erbyn yr 
ARGLWYDD: o gwybyddwch y go- 
ddiwedda eich pechod chwi. 

24 Adeiledwch i chwi ddinasoedd 
i'ch plant, a chorlannau i'ch def- 
aid; a gwnewch yr hyn a ddaeth 
allan o'ch genau. 

25 A llefarodd meibion Gad a 
meibion Reuben wrth Moses, gan 
ddywedyd, Dy weision a wnant 
megis y mae fy arglwydd yn gor- 
chymyn, 

26 Ein plant, ein gwragedd, ein 
hanifeiliaid, a'n holl ysgrubliaid, 
fyddant yma yn ninasoedd Gilead. 

27 2A'th weision a ânt drosodd o 
flaen yr ARGLWYDD i'r rhyfel, pob 
un yn arfog i'r filwriaeth, megis y 
mae fy arglwydd yn llefaru. 

28 A ' gorchymynodd Moses i Ele- 
azar yr offeiriad, ac ìi Josua mab 
Nun, ac i bennau-cenedl llwythau 
meibion Israel, o'u plegid hwynt: 

29 A dywedodd Moses wrthynt, Os 
meibion Gad a meibion Reuben a 
ânt dros yr Iorddonen gyd â chwi, 
pob un yn arfog i'r rhyfel o flaen 
yr ARGLWYDD, a darostwng y wlad 
o'ch blaen; yna rhoddwch iddynt 
wlad Gilead yn berchennogaeth ; 

30 Ac onid ânt drosodd gyd â 
chwi yn arfogion, cymmerant eu 
hetifeddiaeth yn eich mysg chwi 
y'ngwlad Canaan. | 

91 A meibion Gad a meibion Reu- 
ben a attebasant, gan ddywedyd, 
Fel y llefarodd yr ARGLWYDD wrth 
dy weision, felly y gwnawn ni. 

32 Nyni a awn drosodd i dir Ca- 
naan yn arfogion o flaen yr AR- 
GLWYDD, fel y byddo meddiant ein 
hetifeddiaeth o'r tu yma i'r Ior- 
ddonen gennym ni. 

33 A “rhoddodd Moses iddynt, scf 
I feibion Gad, ac i feibion Reuben, 
ac î hanner llwyth Manasseh mab 
Joseph, *frenhiniaeth Schon bren- 
hin yr Amoriaid, a brenhiniaeth Og 
brenhin Basan, y wlad a'i dinas- 
oedd ar hyd y terfynau, scf dinas- 
oedd y wlad oddi amgylch. 

94 $ A meibion Gad a adeiladas- 
ant Dibon, ac Ataroth, ac Aroer, 

35 Ac Atroth, Sophan, a “Jaazer, 
a Jogbeah, 

36 A * Beth-nimrah, a Beth-haran, 


173 


NUMERI, XXXITI. 


dinasoedd caerog ; 
defaid. 

37 A meibion Reuben Ja adeiladas- 
ant Hesbon, Elealeh, a Chiriathaim ; 

398 Nebo hefyd, a Baal-mcon 
(“wedi troi eu henwau,) a Sibmah: 
ac a *enwasant enwau ar y dinas- 
oedd a adeiladasant. 

39 A meibion “Machir mab Ma- 
nasseh a aethant i Gilead, ac a'i 
hennillasant hi, ac a yrrasant ym- 
aith yr Amoriaid oedd ynddi. 

40 A Prhoddodd Moses Gilead i 
Machir mab Manasseh; ac efe a 
drigodd ynddi. 

41 Ac aeth “Jair mab Manas- 
seh, ac a emnillodd eu pentrefydd 
hwynt, ac a'u galwodd hwynt 1* Ha- 
foth-Jair. 

42 Ac aeth Nobah, ac a ennillodd 
Cenath a'i phentrefydd, ac a'i galw- 
odd ar ei enw ei hun, Nobah. 


PENNOD XXXIII 
1 Dwy daith a deugain yr Israeliaid. 50 Bod 
yn rhaîd dinystrio y Canaaneaid. 
YMA deithiau meibion Israel, 
y rhai a ddaethant allan o dir 
yr Aipht, yn eu lluoedd, dan law 
Moses ac Aaron. 

2 A Moses a ysgrifenodd eu myn- 
ediad hwynt allan yn ol eu teith- 
iau, wrth orchymyn yr ARGLWYDD: 
a dyma eu teithiau hwynt yn eu 
mynediad allan. 

3 A hwy a *gychwynasant o Ra- 
meses yn y mis cyntaf, ar y pym- 
thegfed dydd o'r mis cyntaf: tran- 
noeth wedi y Pasc yr aeth meibion 
Israel allan ?â llaw uchel y'ngolwg 
yr Aiphtiaid oll. : 

4 (A'r Aiphtiaid oedd yn claddu 
pob cyntaf-anedig, cy rhai a laddas- 
ai yr ARGLWYDD yn eu mysg; îa 


a. chorlannau 


Teithiau yr Israeliaid. 


Cyn 
CRIST 
1452. 

7 pen. 21,27. 





s EIrych 
ad. 2. 
Jos. 23, 1. 

9 roisant 
enwaw ' 
eraill. 

& (sen, 60, 
23. 


b Deut, 3. 
12, 13,15. 


cDeut.3,14, 


* Exod. 12. 
1491. 


b Kxod.14. 8. 


ce Exod. 12, 
AN, 


d Xxed 12 
12.a 18.11. 


gwnaethai yr ARGLWYDD farn yn| Es.19.1 


erbyn eu duwiau hwynt hefyd.) 

5 *A meibion Israel a gychwyn- 
asant o Rameses, ac a wersyllasant 
yn Succoth. 


6 A fchychwynasant o Succoth, a. 


gwersyllasant yn Etham, yr hon 
sydd, ynghwyr yr anialwch. 

7 A £chychwynasant o Etham, a 
throisant drachefn i Pi-hahiroth, yr 
hon sydd o flaen Baal-Sephon; ac 
a wersyllasant o flaen Migdol. 

8 A chychwynasant o Pi-hahiroth, 
ac a Paethant trwy ganol y môr 
i'r anialwch; a cherddasant daith 
tri diwrnod yn anialwch Etham, a 
gwersyllasant ym Marah. 


e Exod. 12, 
Sg 
f Exod, 13. 
20, 
EExod.l4,2, 
h Exod. 14, 
al. 


22, 
92, 23, 





Dwy daith a deugain 





Cyn 
CRIST 


149i, 
í Exod. 15. 
AT 





kExod.16.l, 


I Exod, l7.l. 
1490. 


m Exod, 19, 
142; 


n pen. 11.94. 
2 Beddau 
y blys. 


o pen. 11. 95. 


PDeut, 10.6. 


r Deut.10.7. 


9 A chychwynasant o Marah, 'a 
daethant i Elim: ac yn Elim yr yd- 
oedd deuddeg o ffynhonnau dwfr, 
a deg a thri ugain o balmwydd; a 
gwersyllasant yno. 

l0 A chychwynasant o Elim, a 
gwersyllasant wrth y môr coch. 

ll A chychwynasant oddi wrth y 
môr coch, a “Fgwersyllasant yn an- 
ialwch Sin. 

12 Ac o anialwch Sin y cychwyn- 
asant, ac y gwersyllasant yn Doph- 
cah. 

13 A chychwynasant o Dophcah, 
a gwersyllasant yn Alus. 

l4 A chychwynasant o Alus, a 
! gwersyllasant yn Rephidim, lle nid 
oedd dwfr i'r bobl i'w yfed. 

15 A mchychwynasant o Rephid- 
im, a gwersyllasant yn anialwch 
Sinai, 

16 A chychwynasant o anialwch 
Sinai, a gwersyllasant " yn ZCibroth- 
Hattaafah. 

l7 A 9chychwynasant o Cibroth- 
Hattaafah, a gwersyllasant yn Ha- 
seroth. 

18 A chychwynasant o Haseroth, 
a gwersyllasant yn Rithmah. 

19 A chychwynasant o Rithmah, a 
gwersyllasant yn Rimmon-Pares. 

20 A chychwynasant o Rimmon- 
Pares, a gwersyllasant yn Libnah. 

91 A chychwynasant o Libnah, a 
gwersyllasant yn Rissah. 

22 A chychwynasant o Rissah, a 
gwersyllasant yn Cehelathah. 

23 A chychwynasant o Cehela- 
thah, a. gwersyllasant ym mynydd 
Sapher. 

24 A chychwynasant o fynydd Sa- 
pher, a gwersyllasant yn Haradah. 

25 A chychwynasant o Haradah, 
a gwersyllasant ym Maceloth. 

26 A chychwynasant o Maceloth, 
a gwersyllasant yn Tahath. 

27 A chychwynasant o Tahath, a 
gwersyllasant yn Tarah. 

28 A chychwynasant o Tarah, a 


I gwersyllasant ym Mithcah. 


29 A chychwynasant o Mithcah, a 
gwersyllasant yn Hasmonah. 

30 A chychwynasant o Hasmonah, 
a P gwersyllasant. ym Moseroth. 

31 A chychwynasant o Moseroth, 
a gwersyllasant yn Bene-Jaacan. 

32 A chychwynasant o 4 Bene- 


ne|Jaacan, a_' gwersyllasant yn Hor- 
"| hagidgad. 


33 A chychwynasant o Hor-hagid- 
gad, a gwersyllasant yn Jotbathah. 


174 


NUMERI, XXXIII. 





34 A chychwynasant o Jotbathah, 
a gwersyllasant yn Ebronah. 

35 A chychwynasant o Ebronah, a 
gwersyllasant, yn Esion-Gaber. 

36 A chychwynasant o Esion-Ga- 
ber, a * gwersyllasant yn anialwch 
Sin; hwnnw 4yw Cades. 

37 A *chychwynasant o Cades, a 
gwersyllasant ym mynydd Hor, yng 
nghwrr tir Edom. 

38 Ac "Aaron yr offeiriad a aeth 
i fynu i fynydd Hor, wrth orchy- 
myn yr ARGLWYDD; ac a fu farw 
yno, yn y ddeugeinfed flwyddyn 
wedi dyfod meibion Israel allan o 
dir yr Aipht, yn y pummed mis, ar 
y dydd cyntaf o'r mis. 

39 Ac Aaron oedd fab tair blwydd 
ar hugain a chant pan fu farw ym 
mynydd Hor. 

40 A'r *brenhin Arad, y Canaan- 
ead, yr hwn oedd yn trigo yn y 
dehau yn nhir Canaan, a glybu am 
ddyfodiad meibion Israel. 

41 A J3chychwynasant o fynydd 
Hor, a gwersyllasant yn Salmon- 
ah. 

42 A chychwynasant o Salmonah, 
a gwersyllasant yn Punon. 

43 A chychwynasant o Punon, a 
“ cwersyllasant yn Oboth. 

44 A “chychwynasant o Oboth, 
a gwersyllasant yn *lje-Abarim, ar 
derfyn Moab. 

45 A chychwynasant o Ije-Abarim, 
a, gwersyllasant yn Dibon-Gad. 

46 A chychwynasant o Dibon- 
Gad, a gwersyllasant yn Almon- 
? Diblathaim. 

47 A chychwynasant o Almon-Dib- 
lathaim, a gwersyllasant ym myn- 
yddoedd Abarim, o flaen Nebo. 

48 A chychwynasant:o fynydd- 
oedd Abarim, a “gwersyllasant yn 
rhosydd Moab, wrth yr Iorddonen, 
ar gyfer Jericho. 

49 A gwersyllasant wrth yr Ior- 
ddonen, o Beth-Jesimoth hyd £1 was- 
tadedd Sittim, yn rhosydd Moab. 

50 9 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, yn rhosydd Moab, wrth 
yr Iorddonen, ar gyfer Jericho, gan 
ddywedyd, 

5l Llefara wrth feibion Israel, a 
dywed wrthynt, “Gan eich bod 
chwi yn myned dros yr Iorddonen, 
i dir Canaan; 

52 fGyrrwch ymaith holl drigol- 


ion y tir o'ch blaen, a dinystriwch | : 


eu holl luniau hwynt; dinystriwch 
hefyd eu holl ddelwau tawdd, a 


yr Israeliaid. 





Cyn 
CRIST 
1490. 


1453, 
8 pen. 20,1. 


t pen. 20.22. 


u pen. 20.25, 
eut. lO. 6, 
a 32. 5, 


1452. 


z pen.2l.l, 
&c, 


X pen. 21, 4, 


z pen. 21. 10. 
apen,2l.ll. 
3 Neu 


Carneddau 
Abariin. 


b Ezec.6,14. 


cpen. 22. 1, 


4 Neu, Abel. 
d pen. 25. 1. 
Jos. 2,1. 


e Deut. 7. 2, 
Jos. ll.12. 


a * 
——E ÍR A —_ Y aad MNNdno endau ean a —— O I a O.ll- Ob OH& g 
- ————_————_— —— ——__. __————_— _—  _.___ —  _  ——_—_—_—_—_—_—_———  —-—-  ——-  — — ——  — ———-- ———  — 


Terfynau y wlad. 


Cyn 
CRIST 
1452. 


£ pen, 26.53. J 


difwynwch hefyd eu holl uchel- 
feydd hwynt. 

653 A goresgynwch y tir, a thrig- 
wch ynddo: canys rhoddais y tir i 
chwi i'w berchennogi. 

54 ERhennwch hefyd y tir yn 
etifeddiaeth rhwng eich teuluoedd 


iwrth goelbren; i'r aml chwaneg- 
iwch ei etifeddiaeth, ac i'r anaml 


h Jos. 23. 13. 
Barn, 2. 3, 


I chwi. 


prinhêwch ei etifeddiaeth: bydded 
eiddo pob un y man lle yr êl y 
coelbren allan iddo; yn ol llwyth- 
au eich tadau yr etifeddwch. 

55 Ac oni yrrwch ymaith breswyl- 
wyr y tir o'ch blaen; yna y bydd 
y rhai a weddillwch o honynt "yn 
gethri yn eich llygaid, ac yn ddrain 


' lyn eich ystlysau, a blinant chwi yn 


y tir y trigwch ynddo. 
56 A bydd, megis yr amcenais 
wneuthur iddynt hwy, y gwnaf i 


PENNOD XXXIV. 


1 Terfynau y wlad. 16 Enwau y rhaî a 
rannant y tir. 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 
2 Gorchymyn i feibion Israel, a 


|dywed wrthynt, Pan ddeloch chwi 


aJos,l5.l. 


b Gen. l4, 3, 


c Edrych 
Jos, 15. 3. 


3 Heb. môr. 


d 2 Bren, 
14,25. 


ìi dir Canaan, (dyma y tir a syrth i 
chwi yn etifeddiaeth, sgf gwlad Ca- 
naan a'i therfynau,) 

3 A'ch tu *dehau fydd o anial- 
wch Sin, ger llaw Edom: a therfyn 

dehau fydd i chwi o gwrr * y môr 

eli tu a'r dwyrain. 

4 A'ch terfyn a amgylchyna or 
dehau i riw Acrabbim, ac a â tros- 
odd i Sin; ai fynediad allan fydd 
or dehau i Cades-Barnea, ac a â 
allan i “Hasar-Adar, a throsodd i 
Asmon : 

5 A'r terfyn a amgylchyna o As- 
mon i afon yr Aipht; a'i fynediad 
ef allan a fydd tu a'r “gorllewin. 

6 A therfyn y gorllewin fydd y 
môr mawr i chwi; sef y terfyn hwn 
fydd i chwi yn derfyn gorllewin. 

7 A hwn fydd terfyn y gogledd i 
chwi: o'r môr mawr y tueddwch i 
fynydd Hor. 

8 O fynydd Hor y tueddwch nes 
dyfod 4i Hamath; a mynediaid y 
terfyn fydd i Sedad. 

9 T A'r terfyn a â allan tu a 
Ziphron; aì ddiwedd ef fydd yn 
Hasar-Enan: hwn fydd terfyn y 
gogledd i chwi. 

10 A therfynwch i chwi yn derfyn 
y dwyrain o Hasar-Enan i Sepham. 

ll Ac aed y terfyn i waered o 


NUMERI, XXXIV. 


Sepham i Riblah, ar du dwyrain 
Ain; a disgyned y terfyn, ac aed 
hyd *ystlys môr Oinnereth tu a'r 
dwyrain. 

]2 A'r terfyn a â i waered tu ar 
Iorddonen; a'i ddiwedd fydd y môr 
heli. Dyma y tir fydd 1 chwi a'i 
derfynau oddi amgylch. 

13 A gorchymynodd Moses i feib- 
ion Israel, gan ddywedyd, Dyma y 
tir a rennwch yn etifeddiaethau 
wrth goelbren, yr hwn a orchymyn- 
odd yr ARGLWYDD ei roddi i'r naw 
llwyth, ac i'r hanner llwyth. 

14 *Canys cymmerasai llwyth meib- 
ion Reuben yn ol tŷ eu tadau, a 
llwyth meibion Gad yn ol tŷ eu tad- 
au, a hanner llwyth Manasseh, cym- 
merasant, medda/, eu hetifeddiaeth. 

15 Dau lwyth a hanner llwyth a 
gymmerasant eu hetifeddiaeth o'r 
tu yma i'r Iorddonen, ymn agos i 
Jericho, tu ar dwyrain a chodiad 
haul. 

16 1 Llefarodd yr ARGLWYDD Aef- 
yd wrth Moses, gan ddywedyd, 

17 Dyma enwau y gwŷr a rannant 


Enwau rhanwyr y ŵr. 


Cyn 
CRIST 
1452, 


3 Heb, 
ysgwydd. 


e pen. 32. 99. 
os. l4,2,3. 


y tir yn etifeddiaethau i chwi: fEle- |'Jos .L- 


azar yr offeiriad, a Josua mab Nun. 

18 Ac un pennaeth o bob llwyth 
a gymmerwch, i rannu y tir yn eti- 
feddiaethau. 

19 Ac fel dyma enwau y gwŷr: o 
Tgyth Judah, Caleb mab Jephun- 
neh. 

20 Ac o lwyth meibion Simeon, 
Semuel mab Ammihud. 

21 O lwyth Benjamin, Elidad mab 
Cislon. 

22 A Bucci mab Jogli, yn bennaeth 
o lwyth meibion Dan. 

23 O feibion Joseph, Haniel mab 
Ephod, yn bennaeth dros lwyth 
meibion Manasseh. 

24 Cemuel hefyd mab Siphtan, 
yn bennaeth dros lwyth meibion 
Ephraim, 

25 Ac Elisaphan mab Pharnach, 
yn bennaeth dros lwyth meibion 
Zabulon. 

26 Paltiel hefyd mab Assan, yn ben- 
naeth dros lwyth meibion Issachar. 

27 Ac Ahihud mab Salomi, yn ben- 
naeth dros lwyth meibion Aser. 

28 Ac yn bennaeth dros lwyth 
meibion Naphtali, Pedahel mab 
Ammihud. 

29 Dyma y rhaì a orchymynodd yr 
ARGLWYDD iddynt rannu etifedd- 
iaethau i feibion Israel, yn nhir 
Canaan. 








Y dinasoedd noddfa. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


b T)eut, â. 
41 


Jos. 20. 2. 
a21.3,21. 


| 


d I)eut, 19. 
tŷ 


Jos. 29. 2. 
e Exod, 21, 
13. 


PENNOD XXXV. 

1 Ŵhoddi wyth dref a deugain a'u pentrefi ŵr 
Lefiaid, a'w meswr. 6 Clwch o'r rhai hynny 
yn drefydd noddfa. 9 Cyfraith Uawrudd- 
iaell,: 91 ac nas gellir eî ddiwygio, 

LLEFARODD yr ARGLWYDD 

wrth Moses, yn rhosydd Moab, 
wrth yr Iorddonen, yn agos î Je- 
richo, gan ddywedyd, 

2 “Gorchymyn ìi feibion Israel, 
roddi o honynt i'r Lefiaid, o_eti- 
feddiaeth eu meddiant, ddinasoedd 
i drigo ynddynt: rhoddwch Acfyd 
i'r Lefiaid faes pentrefol wrth y din- 
asoedd o'u hamgylch. 

3 A'r dinasoedd fyddant iddynt i 
drico ynddynt,;, a'u pentrefol feus- 
ydd fyddant i'w hanifeiliaid, ac i'w 
| cyfoeth, ac i'w holl fwystfilod. 

4 A meusydd pentrefol y dinas- 
oedd y rhai a roddwch i'r Lefiaid, a 
gyrhaeddant o fur y ddinas tu ag 
allan, fil o gufyddau o amgylch. 

5 A mesurwch o'r tu allan i'r ddin- 
as, 0 du y dwyrain ddwy fìl o gu- 
fyddau, a thu a'r dehau ddwy fil o 
gufyddau, a thu ar gorllewin ddwy 


fil o gufyddau, a thu a'r gogledd 


ddwy fil o gufyddau; a'r ddinas 
Jydd yn y canol: hyn fydd iddynt 
yn feusydd pentrefol y dinasoedd, 

6 Ac o'r dinasoedd a roddwch i'r 
Lefiaid, bydded “chwech yn ddinas- 
oedd noddfa, y rhai a roddwch, fel 
y gallo y llawruddiog ffol yno: a 
rhoddwch ddwy ddinas a deugain 
attynt yn ychwanog. 

7 Yr holl ddinasoedd a roddwch 
i'r Lefiaid, fyddant wyth ddinas a 
JL gAIn, hwynt a'u pentrefol feus- 


8 A'r dinasoedd y rhai a roddwch, 
Jydd o feddiant meibion Israel: 


cpen.26.54., “oddi ar yr aml ew dinasoedd, y 


rhoddwch yn aml; ac oddi ar y 
prin, y rhoddwch yn brin: pob 
un yn ol ei etifeddiaeth a eti- 
feddant, a rydd i'r Lefiaid o'i 
ddinasoedd. 

9 T.A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, gan ddywedyd, 


10 Llefara wrth feibion Israel, a 


dywed wrthynt, * Pan eloch dros yr 
Iorddonen ì dir Canaan; 

ll Yna *gosodwch ì chwi ddinas- 
oedd; dinasoedd noddfa fyddant i 
chwi: ac yno y ffy y llawruddiog a 
laddo ddyn mewn amryfusedd. 

12 A'r dinasoedd fyddant i chwi 
yn noddfa rhag y dïalydd; fel 
na ladder y llawruddiog, hyd oni 


176 


NUMERI, XXXV. 


safo ger bron y gynnulleidfa mewn 
barn. 

13 Ac o'r dinasoedd y rhai a rodd- 
wch, chwech fydd i chwì yn ddin- 
asoedd noddfa. 

14 fTair dinas a roddwch o'r tu 
yma i'r Iorddonen, a thair dinas a 
roddwch yn nhir Oanaan: dinas- 
oedd noddfa fyddant hwy. 

15 I feibion Israel, ac i'r dïeithr, 
ac ir ymdeithydd a fyddo yn eu 
mysg, y bydd y chwe dinas hyn yn 
noddfa; fel y gallo pob un a laddo 
ddyn mewn amryfusedd, ffoi yno. 

16 Ac “os âg offeryn haiarn y tar- 
awodd ef, fel y bu farw, llawruddiog 
yw efe: lladder y llawruddiog yn 
farw. 

17 Ac os â charreg law, yr hon y 
byddai efe farw o'i phlegid, y taraw- 
odd ef, a'i farw ; llawruddiog gyw efe; 
lladder y llawruddiog yn farw. 

18 Neu os efe ai tarawodd cf â 
llaw-ffon, yr hon y byddai efe farw 
o'i phlegid, a'i farw; llawruddiog gw 
efe: lladder y llawruddiog yn farw. 

19 Dïalydd y gwaed a ladd y llaw- 
ruddiog: pan gyfarfyddo âg ef, cte 
a'i lladd ef. 

20 Ac hos mewn cas y gwthia efe 


| ef, neu y teifl atto mewn bwriad, fel 


y byddo efe farw; 
21 Neu eì daro ef âi law, mewn 


. galanasdra, fel y byddo farw: lladd- 


er yn farw yr hwn a4? tarawodd; 
llofrudd 4r hwnnw: dïalydd y 
cwaed a ladd y llofrudd, pan gyfar- 
fyddo âg ef. 

22 Ond os yn ddisymmwth, !heb 
alanasdra, y gwthia efe ef, neu y 
teifl atto un offeryn yn ddifwriad; 

23 Neu et daro ef â charreg, y 
byddai cfe farw o'i phlegid, heb eî 
weled cf; a pheri iddi syrthio arno, 
fel y byddo farw, ac efe heb fod yn 
elyn, ac hcb geisio niwed ìddo ef: 

24 Yna barmned y gynnulleidfa 
rhwng y tarawydd a dïalydd y 
gwaed, yn ol y barnedigaethau 
hyn. 

e5 Ac achubed y gynnulleidfa y 
llofrudd o law dïalydd y gwacd, a 
thrôed y gynnulleidfa ef i ddinas ei 
noddfa, yr hon y ffodd efe iddi: a 
thriged yntau ynddi hyd farwolaeth 
yr arch-offeiriad, “yr hwn a ennein- 
iwyd â'r olew cyssegredig. 

26 Ac os y llofruad gan fyned a â 
allan o derfyn dinas ei noddfa, yr 
hon y ffodd efe iddi; 

27 A'i gael o ddïalydd y gwaed all- 


Oyfraith Uofruddiaeth. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


fDeut,4.4]., 
Jos. 20. 8. 


| 
E£ Exod. 21, 
mie 
Lef. 24, 17. 


h Deut. Î9, 
ye 


$ Exod, 2L 
15. 


k Exod. 29, 


Yr 
Lef, 4.3. 
a 21.10. 





Rhaid 4 eifeddesau brïodi 


Cyn 
CRIST 
1451. 

2 Heb. ni 
bydd gwaed 
«do. 








2 Cor. Tn lr 


l Deut. 17.6, 
al9.15. 
Matt. 18. 
16 
Heb, 10,28. 


m Mic,4.1l. 

SHeb. cc 
nîd eill bod 
dim iawn 
aros y lir, 


b pen. 27. 
Jos. 17, 
3, 


| 
| 
| 
| 


an o derfyn dinas ei noddfa, a lladd 
o ddïalydd y gwaed y llofrudd; *na 
rodder haavl gwaed yn ei erbyn: 

28 Canys o fewn dinas ei noddfa y 
dyly drigo, hyd farwolaeth yr arch- 
offeirìad: ac wedi marwolaeth yr 
arch-offeiriad, dychweled y llofrudd 
i dir ei etifeddiaeth. 

29 A hyn fydd i chwi yn ddeddf 
farnedig trwy eich cenhedlaethau, 
yn eich holl drigfannau. 

30 Pwy bynnag a laddo ddyn,!wrth 
a ddywedo tystion y lleddir y llof- 
rudd: ac un tyst ni chaiff dystiol- 
aethu yn erbyn dyn, i beri iddo 
farw. 

31 Hefyd, na chymmerwch iawn 
am einioes y llofrudd, yr hwn sydd 
euog ìi farw; ond lladder ef yn farw. 

32 Ac na chymmerwch iawn gan 
yr hwn a ífodd ìi ddinas ei noddfa, 
er cael dychwelyd i drigo yn y tir, 
hyd farwolaeth yr offeiriad; 

33 Fel na halogoch y tir yr ydych 
ynddo; canys y gwaedhwn "a haloga 
y tir: *a'r tir ni lanhêir oddi wrth 
y gwaed a dywallter arno, ond â 
gwaed yr hwn ai tywalltodd. 

34 Am hynny nac aflanhâ y tir y 
trigoch ynddo, yr hwn yr ydwyf fi 
yn preswylio yn ei ganol: canys 
myÍíi yr ARGLWYDD ydwy/ yn pres- 
wylio y'nghanol meibion Israel. 


PENNOD XXXVI. 

1 Bod yn rhaid $ elifeddesau  brïodi yn eu 
llwythau eu hunain; UTrhag symmudo yr 
etifeddiaeth oddi wrth y Uwyth. 10 Merched 
Salphaad yn prïodi meibion eu hewythr frawd 
eu tad, 


ENNAU-cenedl tylwyth meib- 

ion Gilead, mab Machir, mab 
Manasseh, o dylwyth meibion Jo- 
seph, a ddaethant hefyd, ac a lefar- 
asant ger bron Moses, a cher bron 
y pennaduriaid, se/ pennau-cenedl 
meibion Israel; 

2 Ac a ddywedasant, * Yr AR- 
GLWYDD a orchymynodd i'm har- 
glwydd roddi y tìr yn etifeddiaeth 
i feibion Israel wrth goelbren: a'm 
Pharglwydd a orchymynwyd gan yr 
ARGLWYDD, i roddi etifeddiaeth 
Salphaad cin brawd i'w ferched. 

3 Os hwy a fyddant wragedd i rai 


NUMERI, XXXVI. 


o feibion llwythau erai meibion 
Israel; yna y tynnir ymaith eu heti- 
feddiaeth hwynt oddi wrth etifedd- 
iaeth ein tadau ni, ac ai chwanegir 
at etifeddiaeth y llwyth y byddant 
hwy eiddynt: a phrinhêir ar randir 
eìn hetifeddiaeth ni, 

4 A phan fyddo “y jubili i feibion 
Israel, yna y chwanegir eu hetifedd- 
iaeth hwynt at etifeddiaeth llwyth y 
rhai y byddant hwy eiddynt: a thor- 
rir eu hetifeddiaeth hwynt oddi wrth 
etifeddiaeth llwyth ein tadau ni. 

5 A gorchymynodd Moses i feibion 
Israel, yn ol gair yr ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, Mae llwyth meibion Jo- 
seph yn dywedyd yn uniawn. 

6 Dyma y ^gair a orchymynodd yr 
ARGLWYDD am ferched ealphaad, 
gan ddywedyd, Byddant wragedd 
i'r rha y byddo da yn eu golwg eu 
hun; ond i rai o dylwyth llwyth eu 
tad eu hun y byddant yn wragedd. 

7 Felly ni threigla. etifeddiaeth 
meibion Israel o lwyth i lwyth: 
canys glynu a wna pob un o feibion 
Israel yn etifeddiaeth llwyth ei 
dadau ei hun. 

8 A 4phob merch yn etifeddu eti- 
feddiaeth o lwythau meibion Israel, 
a fydd wraig i un o dylwyth llwyth 
eì thad ei hun; fel yr etifeddo 
meibion Israel bob un etifeddiaeth 
ei dadau ei hun. 

9 Ac no threigled etifeddiaeth o 
lwyth i lwyth arall; canys llwythau 
meibion Israel a lynant bob un yn 
ei etifeddiaeth ei hun. 

10 Megis y gorchymynodd yr An- 
GLWYDD wrth Moses, felly y gwnaeth 
merched Salphaad. 

11 *Canys Malah, Tirsah, a Hoglah, 
a Milcah, a Noah, merched Sal- 
phaad, fuant yn wragedd i feibion 
eu hewythredd. 

12 37 wŷr o dylwyth Manasseh, 
fab Joseph, y buant yn wragedd; 
a thrigodd eu hetifeddiaeth hwynt 
wrth lwyth tylwyth eu tad. 

13 Dyma y gorchymynion a'r barn- 
edigaethau a orchymynodd yr An- 
GLWYDD i feibion Israel, trwy law 
Moses, yn rhosydd Moab, wrth yr 
Iorddonen, yn agos ê Jericho. 


yn eu llwyth ew hunain. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


c Lef. 25, 10. 


? pêlh, 


d] Chron, 
a 


epen, 27.1, 


8 ITeb, ra 
oeddynt o. 





Cyn 
CRIST 
1451. 





2 Neu, 
Suph. 


1451, 


a Num. 21, 
24, 33. 


1491. 


b Edrych 
Exod, 19, 


N um, 10. 
ll, 


3 Heb. 
gymmyd- 


4 gosodais. 


e Gen. O Tf 


du Exod, 18. 
1S, 


PUMMED LLYFR MOSES, YR HWN A ELWIR 


DEUTERONOMIUM. 


PENNOD I. 

1 Araîih Moses yn niwedd y ddeugeîinfea fiwydd- 
yn, yn adrodd, ar fyr eiriau yr holl ystori, 6 
am addewid Duw, 193 am osod swyddogion 
arnynt, 19 am ddanfon yr ysbiwyr â chwilio 
y wlad, 94 am ddigofaint Duw am eu hang- 
hrediniaeth, 41 a'u hanufudd-dod hwy. 


iy on y geiriau a ddywedodd 
Moses wrth holl Israel, o'r tu 
yma i'r Iorddonen, yn yr anialwch, 
ar y rhos gyferbyn â'r “môr coch, 
rhwng Paran, a Tophel, a Laban, a 
Haseroth, a Dizahab. 

2 (Taith un diwrnod ar ddeg sydd 
o Horeb, ffordd y7 eir ìi fynydd Seir, 
hyd Cades-Barnea.) 

3 A bu yn y ddeugeinfed flwyddyn, 
yn yr unfed mis ar ddeg, ar y dydd 
cyntaf o'r mis, ìi Moses lefaru wrth 
feibion Israel, yn ol yr hyn oll a 
orchymynasai yr ARGLWYDD iddo 
ey ddywedyd, wrthynt; 

bar: NND - In brenhin 
yr Amoriaid, yr hwn oedd yn trigo 
yn Hesbon, ac Og brenhin Basan, 
yr hwn oedd yn trigo yn Astaroth, 
o fewn Edrei; 

5 O'r tu yma i'r Iorddonen, yng 
ngwlad Moab, y dechreuodd Mo- 
ses egluro y gyfraith hon, gan ddy- 
wedyd, 

6 Yr ARGLWYDD ein DUW a lef- 
arodd wrthym ni yn Horeb, gan 
ddywedyd, * Digon ìi chwi drigo hyd 
yn hyn yn y mynydd hwn: 

7 Dychwelwch, a chychwynwch 
rhagoch, ac ewch i fynydd yr Amor- 
iaid, ac i'w holl * gyfagos Jeoedd,; i'r 
rhos, i'r mynydd, ac i'r dyffryn, ac 
i'r dehau, ac i borthladd y môr, i 
dir y Canaaneaid, ac i Libanus, hyd 
yr afon fawr, afon Euphrates. 

8 Wele, *rhoddais y wlad o'ch 
blaen chwi: ewch i mewn, a pherch- 
ennogwch y wlad yr hon a dyngodd 
yr ARGLWYDD i'ch tadau chwi, i 
c Abraham, i Isaac, ac i Jacob, ar eî 
rhoddi iddynt, ac i'w had ar eu hol 
hwynt. 

9 $ A “mi a leferais wrthych yr 
amser hwnnw, gan ddywedyd, Ni 
allaf fi fy hun eich cynnal chwi: 

10 Yr ARGLWYDD eich Duw a'ch 





178 


llïosogodd chwi; ac wele *chwi 
heddyw fel sêr y nefoedd o lïos- 
owgrwydd, 

ll (í ARGLWYDD DDUW eich tadau 
a'ch cynnyddo yn fil lliosoccach nag 
ydych, ac a'ch bendithio, “fel y llef- 
arodd efe wrthych!) 


12 Pa wedd y dygwn fy hun eich | is 


blinder, a'ch baich, a'ch ymryson 
chwi? 

13 Moeswch i chwi wŷr doethion, 
a deallus, a rhai hynod trwy eich 
llwythau; fel y gosodwyf hwynt yn 
bennau arnoch chwi 

14 Ac attebasoch fi, a dywedas- 
och, Da yw gwneuthur y peth a 
ddywedaist. 

15 Cymmerais gan hynny bennau 
eich llwythau chwi, se/ gwŷr doeth- 
ion, a rhai hynod, ac a'u *gwneuth- 
um hwynt yn bennau arnoch; se/ yn 
gapteniaid ar filoedd, ac yn gapten- 
iaid ar gantoedd, ac yn gapteniaid 
ar ddegau a deugain, ac yn gapten- 
iaid ar ddegau, ac yn swyddogion 
yn eich llwythau chwi. 

16 A'r amser hwnnw y gorchy- 
mynais i'ch barnwyr chwi, gan 
ddywedyd, Gwrandêwch ddadleuon 
rhwng eich brodyr,.a “bernwch yn 
gyfiawn rhwng gwr ai !frawd, ac 
âr dïeithr sydd gyd âg ef. 

17 *Na chydnabyddwch wynebau 
mewn barn; gwrandêwch ar y lleiaf, 
yn gystal ag ar y mwyaf: nac ofn- 
wch wyneb gwr; oblegid 'y farn 
sydd eiddo Duw: ar peth a fydd 
rhy galed i chwi, a ddygwch attaf 
fi, a mi a'i gwrandawaf. 

18 Gorchymynais i chwi hefyd yr 
amser hwnnw yr holl bethau a 
ddylech eu gwneuthur. 

19 A phan fudasom o Horeb, ni 
a gerddasom trwy yr holl anialwch 
mawr ac ofnadwy hwnnw, yr hwn a 
welsoch ffordd y; eir ê fynydd yr 
Amoriaid, fel y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD ein DUw i nì: ac “a 
ddaethom i Cades-Barnea. 

20 A dywedais wrthych, Daethoch 
hyd fynydd yr Amoriaid, yr hwn y 
mae yr ARGLWYDD ein DUW yn ei 
roddi i ni, 





—— 


Cyn 
CRIST 
1451. 


ê Gen, 15, 5. 
f 2 Sam, 24. 
ah 


E£ Gen, 15. 5. 
a22,11. 


5 Heb, 
rhoddaâs. 


h Ioan 7. 
24, 

íì Lef.24,22. 

k Lef, 19.15. 
AR 16. 19, 

Sam, 16, 

Diar, 2A, 
28 


lago2.1. 
12 Chron. 
19. 6. 


1490. 


m Num. 13, 
26. 


Moses yn adrodd 


Cyn 
CRIST 
1451, 


1490. 





n Num. 13. 
ab 


o Num. 13. 
ya 


P Num. 14. 
1: 


6 Heb, 
doddasant 
ein calon- 
na. 

g Num, 13, 
28, 92, 99, 

T thalach. 

rpen.9.l. 

s Num. 13. 
28. 


t Ezod. l4, 
12,25. 
Neh, 4. 20. 


u pen. 82. 
11,12, 
Es. 46. 3, â. 
63. 9 


a «Je 
Hos, 11, 2. 


x Hxod, 12, 
Oe 

y Num. 10. 
fìs) 


u^). 
Ezee. 20. 6, 


EL —'————— ———  . 


91 Wele, yr ARGLWYDD dy DpUw 
a. roddes y wlad o'th flaen: dos i 
fynu a pherchennoga A4, fel y lleí- 
arodd ARGLWYDD DpuUw dy dadau 
wrthynt; nac ofna, ac na lwfrhâ. 

92 $ A chwi oll a ddaethoch attaf, 
ac a ddywedasoch, Anfonwn wŷr 
o'n blaen, a hwy a chwiliant y wlad 
i ni, ac a fynegant beth i ni am y 
ffordd yr awn i fynu ar hyd-ddi, ac 
am y dinasoedd y deuwn i mewn 
iddynt. | 

23 A'r peth oedd dda yn fy ngolwg: 
ac "mi a gymmerais ddeuddengwr 
o honoch, un gwr o bob llwyth. 

24 A chwy a droisant, ac a aethant 
i fynu i'r mynydd, ac a ddaethant 
hyd ddyffryn Escol, ac a'i chwilias- 
ant ef. 

25 Ac a gymmerasant o ífrwyth y 
tir yn eu llaw, ac a'£ dygasant i 
waered attom ni, ac a ddygasant air 
i ni drachefn, ac a ddywedasant, 
Da yw y wlad y mae yr ARGLWYDD 
ein DUW yn ei rhoddi i ni. 

26 PÊr hynny ni fynnech fyned i 
fynu, ond gwrthryfelasoch yn crbyn 
gair yr ARGLWYDD eich Duw. 

97 Grwgnachasoch hefyd yn eich 
pebyll, a dywedasoch, Am gasâu or 
ARGLWYDD nyni, y dug efe ni allan 


o dir yr Aipht i'n rhoddi yn llaw yr 


Amoriaid, i'n difetha. 

98 I ba le yr awn i fynu? ein brodyr 
6a'n digalonnasant ni, gan ddywed- 
yd, Pobl fwy a 'hŵy na nyni ydynt; 
r dinasoedd mawrion a chaerog hyd 
y nefoedd: meibion *yr Anaciaid 
hefyd a welsom ni yno. 

29 Yna y dywedais wrthych, Nac 
arswydwch, ac nac ofnwch rhag- 
ddynt hwy. 

30 *Yr ARGLWYDD eich Duw, yr 
hwn sydd yn myned o'ch blaen, efe 
a ymladd drosoch, yn ol yr hyn oll a 
wnaeth efe eroch chwi yn yr Aipht 
o flaen eich llygaid ; 

31 Ac yn yr anialwch, lle y gwelaist 


Jel “y'th ddug yr ARGLWYDD dy 


Dpuw, fel y dwg gwr ei fab, yn yr 
holl ffordd a gerddasoch, nes eich 
dyfod i'r man yma. 

32 Etto yn y peth hyn ni chred- 
asoch chwi yn yr ARGLWYDD eich 
Duw, 

33 >Yr hwn oedd yn myned o'ch 
blaen chwi ar hyd y ffordd, Ji chwil- 
io i chwi am le i wersyllu; y nos 
mewn tân, i ddangos 1 chwi pa 
ífordd yr aech, ar dydd mewn 
cwmmw 


119 


DEUTERONOMIUM, I 


34 A chlybu yr ARGLWYDD lais 
eich geiriau; ac a ddigiodd, ac a 
dyngodd, gan ddywedyd, 

35 “ Dïau na chaiff yr un o'r dyn- 
ìon hyn, o'r genhedlaeth ddrwg hon, 
wcled y wlad dda yr hon y tyngais 
ar ei rhoddi i'ch tadau chwi; 

36 * Oddi eithr Caleb mab Jephun- 
neh: efe a'i gwel hi, ac iddo ef y 
rhoddaf y wlad y sangodd efe arni, 


ac i'w feibion; o achos Pcyflawni|»» 


o hono wneuthur ar ol yr AR- 
GLWYDD. 


37 “Wrthyf finnau hefyd y dig-|* 


iodd yr ARGLWYDD O'ch plegid 
chwi, gan ddywedyd, Tithau befyd 
ni chei fyned ìi mewn yno. 

38 Josua mab Nun, yr hwn sydd 
yn sefyll ger dy fron di, efea â i 
mewn yno: cadarnhâ di ef; canys 
efe ai rhan hi yn etifeddiaeth i 
Israel. 

39 Eich plant hefyd, y rhai y dy- 
wedasoch y byddent yn yspail, a'ch 
meibion chwi, y rhaì ni wyddant 
heddyw na dana drwg, hwynt-hwy 
a ânt i mewn yno, ac iddynt hwy y 
rhoddaf hi, a hwy oi perchennog- 
ant hi. 

40 Trowch chwithau, ac ewch i'r 
anialwch ar hyd ffordd y môr coch. 

41 Yna yr attebasoch, ac a ddy- 
wedasoch wrthyf, “Pechasom yn 
erbyn yr ARGLWYDD: nyni a awn 
i fynu ac a ymladdwn, yn ol yr hyn 
oll a orchymynodd yr ARGLWYDD 
ein DUW 1 ni. A gwisgasoch bob 
un ei arfau rhyfel, ac a. ymroisoch 
i fyned i fynu i'r mynydd. 

42 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, Dywed wrthynt, Nac ewch 
i fynu, ac na ryfelwch ; oblegid nid 
ydwyf fi yn eich mysg chwi; rhag 
eich taro o flaen eich gelynion. 

43 Felly y dywedais wrthych; ond 
ni wrandawsoch, eithr gwrthryfelas- 
och yn erbyn gair yr ARGLWYDD; 
rhyfygasoch hefyd, ac aethoch i 
fynu i'r mynydd. 

44 A daeth allan yr Amoriaid, oedd 
yn trigo yn y mynydd hwnnw, i'ch 
cyfarfod chwi; ac a'ch ymlidiasant 
fel y gwnai “gwenyn, ac a'ch difeth- 
asant chwi yn Seir, hyd Hormabh. 

45 A dychwelasoch, ac wylasoch 
ger bron yr ARGLWYDD: ond ni 
wrandawodd yr ARGLWYDD ar eich 
llef, ac ni roddes glust i chwì. 

46 Ac arhosasoch yn Cades ddydd- 
iau lawer, megis y dyddiau yr ar- 
hosasoch o'r blaen. 


hanes yr Israeliaud. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


1490, 
s Num, 14, 
22, 
VPg, 95. 11, 
1491. 





a Jos, l4, 9. 


d Num, 14. 
40, 


ePs,ll8.12, 


Moses yn adrodd 


Cyn 


CRIST 
1451. 
| 


| Ps 14. 
yf, 1. 40, 


b Edrych 
ad. T, 14, 


c Num, 20. 
14, 


â Gen. 36. 8. 
Jos. 21, 4, 


3 Neu 
wna elyn- 
iaeth d. 


eGen.l19.37. 

f Num. 21. 
2. 

& Gen, 14, 5. 


h Num. 13. 
9 o 


3 JU» 


ì Gen. 14, 6, 
a 36. 2U. 


4 Heb, 
a'i heli- 
Jeadasant. 


PENNOD II. 


1 Moses yn myned rhagddo yn yr ystor$; ac yn 
dangos, nad oedd êddynt hwy a wnaent &'r 
Edomiaid, 9 na'r Moabiîaid, 17 na'r Am- 
moniaid; 24 ond gorchfygu a wnaethani 
Sehon yr Amorîad. 

NA y troisom, ac yr aethom i'r 
anialwch, ar ht yd ffordd y môr 
coch, “fel y dywedasai yr ARGLWYDD 
wrthyf, ac a amgylchasom fynydd 

Seir ddyddiau lawer. 

2 Llefarodd yr ARGLWYDD hefyd 
wrthyf, gan ddywedyd, 

3 P Digon i chwi amgylchu y myn- 
ydd hwn A? yd 1 yn hyn; ymchwelwch 
rhagoch tu a'r gogledd. 

4 A gorchymyn i'r bobl, gan ddy- 
wedyd, “ Yr ydych ì dramwyo trwy 
derfynau eich brodyr, meibion Esau, 
y rhai sydd yn trigo yn Seir: a 
hwythau a ofnant rhagoch: ond 
ymgedwch yn ddyfal 

5 Nac ymyrrwch arnynt: o her- 
ydd ni roddaf i chwi o'u tir 
hwynt gymmaint a “lled troed; 

2canys yn etifeddiaeth i Esau y 

rhoddais fynydd Seir; 

6 Prynwch fwyd ganddynt am 
arian, fel y bwyttaoch: a phrynwch 
hefyd ddwfr ganddynt am arian, 
fel yr yfoch. 

7 Canys yr ARGLWYDD dy DDUW 


a'th fendithiodd di yn holl waith dy . 


law: gwybu dy gerdded yn yr anial- 
wch mawr hwn: y deugain mlynedd 
hyn y Du yr ARGLWYDD, dy Duw 
gyd â thi, ni bu arnat eisieu dim, 

8 Ac wedi ein myned heibio oddi 
wrth ein brodyr, meibion Esau, y 
rhai ydynt yn trigo yn Seir, o ffordd 
y rhos o Blath, ac o Esion-Gaber, 
nì a ddychw elasom, ac a aethom 
ar hyd ffordd anialwch Moab. 

9 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrthyf, Na *orthrymma Moab, ac 
nac ymgynnull i ryfel yn eu herbyn 
hwynt: oblegid ni roddaf i ti fedd- 

iant o'i dir ef; o herwydd i “feibion 
Lot y rhoddais fAr yn etifeddiaeth. 

10 (£s Yr Emiaiìd o'r blaen a gyfan- 
neddasant ynddi; pobl fawr ac aml, 
ac uchel, fel "yr Anaciaid; 

ll Yn gawri y cymmer wyd hwynt 
hefyd, fel yr Anaciaid; a'r Moab- 
iaid a'u galwent hwy yn Emiaid. 

12 íYr Horiaid hefyd a breswyl- 
iasant yn Seir o'r blaen; a meibion 
Esau a * ddaeth ar eu hol hwynt, ac 
a'u difethasant o'u blaen, a thrigas- 
ant yn eu lle hwynt, fel y gwnaeth 
Israel i wlad ei etifeddiaeth yntau, 


180 


DEUTERONOMIUM, TI. 


yr hon a roddes yr ARGLWYDD 
iddynt.) 

13 Yma y dywedais, Cyfodwch yn 
awr, a thramwywch rhagoch dros 

5Xafon Zared. A ni a aethom dros 
afon Zared. 

l4 A'r dyddiau y cerddasom o 


—. >> mm . ”mn np. rr rn -.  ” — U OH 


hanes yr Israelâaid. 





5 Neu 
ddi ud 
ER um, 21, 


! Cades-Barnea, hyd pan ddaethom j!Num.13. 


dros afon Zared, oedd onid dwy 
flynedd deugain; nes darfod .holl 
Fe EI y gw ŷr o ryfel o ganol 
y gwersyllau, fel y tyngasai yr AR- 
GLWYDD wrthynt, 

15 Canys llaw yr ARGLWYDD yd- 
oedd yn eu herbyn hwynt, i'w torri 
hwynt o ganol y gwersyll, hyd oni 
ddarfuant. 

16 4 A bu, wedi darfod yr holl ry- 
felwyr a'u marw o blith y bobloedd, 

17 Lefaru o'r ARGLWYDD wrthyf, 
as NU y ynd 

18 Íydi heddyw wyt ar fyned tr 
derfynau Moab, sef (rwy Ar: Mu 

19 A phan ddelech di gyferbyn 
â meibion Ammon, na orthrymma 
hwynt, ac nac ymyrr arnynt; obleg- 
id ni roddaf feddiant o dir meibion 
Ammon i ti; canys rhoddais ef yn 
etifeddiaeth "i feibion Lot, 

20 (Yn wlad cawri hefyd y cyfrif- 
wyd hi: cawri a breswyliasant yn- 
ddi o'r blaen; ar Ammoniaid a'u 
galwent hwy " yn Zamzummiaid : 

21 Pobl fawr ac aml, ac uchel, fel 
yr Anaciaid; ar ARGLWYDD a'u 
difethodd hwynt, o'u blaen hwy; a 
hwy a ddacthant ar eu hol Yn 
ac a drigasant yn eu lle hwynt. 

22 Fel y gwnaeth i feibion Esau, 
9y rhai sydd yn frigo yn oeir, pan 
ddifethodd efe yr Horiaid o'u blaen, 
fel y daethant ar eu hol hwynt, ac 
y trigasant yn eu lle hwynt, hyd y 
dydd hwn; 

23 Felly am ? yr Afìaid, y rhai oedd 
yn trigo yn Haserim, hyd Azzah, 4 y 
Caphtoriaid, y rhai a ddaethant all- 
an o Caphtor, a'u difethasant hwy, 
ac a drigasant yn eu lle hwynt.) 

24 4 Cyfodwch, cychwynwch, ac 
rewch dros afon Arnon: wele, 
rhoddais yn dy law di Sehon bren- 
hin Hesbon, yr Amoriad, a'i wlad 
ef; “dechreu ei meddiannu hi, a 
rhyfela yn ei erbyn ef. 

25 Y dydd hwn y dechreuaf roddi 
dy arswyd a'th ofn di ar y bobloedd 
dan yr holl nefoedd: y rhai a glyw- 
ant dy enw di, a ddychrynant, ac a 
lesgânt rhagot ti. 


26 ' A *mi a anfonais genhadau o | 12. 


6 Heb, 
dechreu, 
meddian- 
na. 


s Num. 21, 


Barn. 1L 


m Gen. 19, 
os, 

n Gen. l4. 5, 
Zuziaid. 

o Gen, 32. 3. 

P Jos. 13, 3, 

8 Gon. 10. 
l4, 

r Nuum. 21, 
13, 14, 


| Moses yn myned rhagddo. DEUTERONOMIUM, III. 


Cyn 
CRIST 
1451, 


ê pen, 20. 10. 





u Edrych 
en, 29.3.4. 
arn. li, 

17, 18, 


x Jos, ll. 20. 
JExod,4,21. 


s Num. 21, 
23. 


a pen. 7. 2. 
a 20. 16. 


b pen. 29. 7. 


c Lef. 271.28. 


& Jos. 13. 9. 


eGen,32,22, 





—— _—_— ————— — —_——-—- ———  — — .————r _ u——___—__—___ 


anialwch Cedemoth, at Sehon bren- 


hin Hesbon, *4 geiriau heddwch, 
gan ddywedyd, 

27 Gâd i mi fyned trwy dy wlad di: 
ar hyd y brif-ffordd y cerddaf; ni 
chiliaf i'r tu dehau nac i'r tu aswy. 

28 Gwerth fwyd am arian i mi, fel 
y bwyttâwyf; a dyro ddwfr am ar- 
ian i mi, fel yr yfwyf: ar fy nhraed 
yn unig y tramwyaf; 

29 (“Fel y gwnaeth meibion Esau 
i mi, y rhai sydd yn trigo yn Seir, 
a'r Moabiaid, y rhai sydd yn trigo 
yn Ar;) hyd onid elwyf dros yr Ior- 
ddonen, i'r wlad y mae yr ARGLWYDD 
ein DUw yn ei rhoddi i ni. 

30 Ond ni fynnai Sehon brenhin 
Hesbon ein gollwng heb ei law: 
oblegid *yr ARGLWYDD dy DDUW 
Ja galedasai ei yspryd ef, ac a 
gadarnhasai ei galon ef, er mwyn 
ei roddi ef yn dy law di; megis 
heddyw y gwelir. 

31 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrthyf, Wele, dechreuais roddi Se- 
hon a'i wlad oth fiaen di: de- 
chreu feddiannu, fel yr etifeddech 
ei wlad ef. 

32 “Yna Sehon a ddaeth allan i'n 
cyfarfod ni, efe a'i holl bobl, i ryfel 
yn Jahas. 

33 Ond *yr ARGLWYDD ein DUW 
a'i rhoddes ef o'n blaen; ac Pni a'i 
íarawsom ef, a'i feibion, a'i holl bobl: 

34 Ac a ennillasom ei holl ddin- 
asoedd ef yr amser hwnnw, ac “a 
ddifrodasom bob dinas, yn wŷr, yn 
wragedd, yn blant; ac ni adawsom 
un y'ngweddill. 

35 Ond ysglyfaethasom yr anifeil- 
iaid i ni, ac yspail y dinasoedd y 
rhai a ennillasom. 

36 O Aroecr, yr hon sydd ar fin 
afon Arnon, ac o'r ddinas sydd ar 
yr afon, a hyd at Gilead, ni bu 
ddinas a'r a ddïangodd rhagom: yr 
ARGLWYDD ein DUW a roddes y 
cwbl o'n blaen ni. 

37 Yn unig ni ddaethost i dir 
meibion Ammon, sef holl lân afon 
eJabboc, nac i ddinasoedd y myn- 
ydd, nac ì'r holl /eoedd a wahardd- 
asai yr ARGLWYDD ein DUW i ni. 


PENNOD III. 
1 Gorchfygu Og brenhin Basan: 11 maint ei 
wely ef.. 12 Rhannu y troedd hynny rhwng 
y ddau lwyth a hanner. 29 Gweddi Moses 
am gael myned ŵ'r wlad; 26 a rhoddi iddo 
gennad, i'w gweled, lu. 


“ae y troisom, ac yr esgynas- 
om ar hyd ffordd Basan; ac 


181 


yn yr 


Og brenhin Basan a ddaeth allan 
in cyfarfod ni, efe a'i holl bobl, i 
ryfel, i Edrei. 


ystori. 


Cyn 
CRIST 
1451. 
a Num. 21, 
. 





2 A'r ARGLWYDD a ddywedodd| 5& 


wrthyf, Nac ofna ef: oblegid yn dy 
law di y rhoddaf ef, a'i holl bobl, 
a'i wlad; a thi a wnei iddo fel y 
gwnaethost i “"Sehon brenhin yr 
Amoriaid, yr hwn oedd yn trigo 
yn Hesbon. 

3 Felly yr ARGLWYDD ein DUW 
a roddes hefyd yn ein llaw ni “Og 
brenhin Basan, a'i holl bobl; ac nì 
aì tarawsom ef, hyd na adawyd 
iddo un y'ngweddill: 

4 Ac a ennillasom ei holl ddinas- 
oedd ef yr amser hwnnw, fe nad 
oedd ddinas nas dygasom oddi ar- 
nynt; tri ugain dinas, holl wlad Ar- 
gob, brenhiniaeth Og o fewn Basan. 

5 Yr holl ddinasoedd hyn oedd 
gedyrn o furiau uchel, pyrth, a bar- 
rau, heb law dinasoedd heb furiau 
lawer iawn. 

6 A difrodasom hwynt, fel y 
gwnaethom i Sehon brenhin Hes- 
bon, gan ddifrodi o bob dinas y 
gwŷr, y gwragedd, a'r plant. 

7 Ond yr holl anifeiliaid ac yspail 
y dinasoedd a ysglyfaethasom i ni 
ein hunain. 

8 A nì a gymmerasom yr amser 
hwnnw o law dau frenhin yr Amor- 
iaid y wlad or tu yma ir lor- 
ddonen, o afon Arnon hyd fynydd 
Hermon ; 

9 (Y Sidoniaid a alwant * Hermon 
yn Sirion, a'r Amoriaid a'i galwant 
Senir;) 

10 Holl ddinasoedd y gwastad, a 
holl Gilead, a €holl Basan hyd Sel- 
chah, ac Edrei, dinasoedd brenhin- 
iaeth Oz o fewn Basan. 

ll Oblegid Og brenhin Basan yn 
unig a adawsid o weddill y cawri: 
wele, ei wely ef oedd wely haiarn: 
onid y4» hwnnw yn fRabbath meib- 
ion Ammon? naw cufydd oedd ei 


hŷd, a phedwar cufydd ei led, wrth| 2 


gufydd gwr. 

12 A'r wlad hon a berchennogas- 
om ni yr amser hwnnw, o Aroer yr 
hon sydd wrth afon Arnon, a_han- 
ner mynydd Gilead, “ai ddinas- 
oedd ef a roddais i'r Reubeniaid ac 
i'r Gadiaid. 

13 A'r gweddill o Gilead, a holl 
Basan, sef brenhiniaeth Og, a rodd- 
ais i hanner llwyth Manasseh; se/ 
holl wlad Argob, a holl Basan, yr 
hon a elwid Gwlad y cawri. 





pen, 29. T. 


b Num. 21. 
24, 


c Num, 21, 


d pen, â, 48, 



















Oda M224, i 
al3,1l. 


£2 Sam. 12. 
2G 


Jer. 49, 2, 
E»cc. 21, 
U. 


& Num, 892, 
J os. 13, 8, 
&c, 





Moses yn annog 





b 1 Chron. 
2.22. 


1 Num. 2, 
41. 

k Num, 3&. 
39. 


I Num. 21. 
24, 
Jos. 12, 2, 


n Num, 32. 
20, 
$ Heb. mab. 


o Jos, 22. â. 


P Num. 27, 
18, 


4 Edrych 
2 Uor. 12. 
8, 9, 


r Ps. 86. 8. 
a. 89, 6. 


a 31. 4. 
Ps. 106. 22, 


" | Pisgah, tu a'r dwyrain 


14 hJair mab Manasseh a gym- 
merth holl wlad Arcob, hyd fro 
Gesurì, a Maachathi; ac a'u galw- 
odd hwynt ar ei enw ei hun, Basan 
! Hafoth-Jair, hyd y dydd hwn. 

15 EA cc i Mackir y rhoddais i Gilead. 

16 Ac i'r Reubeniaid, ac i'r Gad- 
iaid, y rhoddais o Gilead hyd afon 
Arnon, hanner yr afon a'r terfyn, 
ac hyd yr afon Jabboc, 'terfyn 
meibion Ammon : 

17 Hefyd y rhos, a'r Iorddonen, 
a'r terfyn o “Cinnereth, hyd fôr y 
rhos, sef y môr heli, dan “ Asdoth- 


18  Gorchymynais hefyd i chwi 
yr amser hwnnw, gan ddywedyd, 
Yr ARGLWYDD eich Duw a roddes 
i chwi y wlad hon i'w meddiannu: 
newch drosodd yn arfog o flaen eich 
brodyr meibion Israel, pob “rhai 
pybyr o honoch. 

19 Yn unig eich gwragedd, a'ch 
plant, a'ch anifeiliaid, (gwn fod lla- 
wer o anifeiliaid i chwi,) a drigant 
yn eich dinasoedd a roddais ì chwi. 

20 Hyd pan wnelo yr ARGLWYDD 
i'ch brodyr orphwyso fel chwithau, 
a meddiannu o honynt hwythau y 
wlad y mae yr ARGLWYDD eich 
Duw yn ei rhoddi iddynt dros yr 
Iorddonen: 42a “dychwelwch bob 
un i'w etifeddiaeth a roddais i chwi. 

21 4 PGorchymynais hefyd i Josua 
yr amser hwnnw, gan ddywedyd, 
Dy lygaid di a welsant yr hyn oll a 
wnaeth yr ARGLWYDD eich Duw i'r 
ddau frenhin hyn: felly y gwna yr 
ARGLWYDD i'r holl deyrnasoedd yr 
ydwyt ti yn myned drosodd attynt. 

22 Nac ofnwch hwynt: oblegid yr 
ARGLWYDD eich Duw, efe a ym- 
ladd drosoch chwi. 

23 Ac “erfyniais ar yr ARGLWYDD 
yr amser hwnnw, gan ddywedyd, 

24 O ARGLWYDD DDUW, tydi a dde- 
chreuaist ddangos i'th was dy fawr- 
edd, ath law gadarn; oblegid 'pa 
Dpuw sydd yn y nefoedd, neu ar y 
ddaear, yr hwn a weithreda yn ol dy 
weithredoedd a'th nerthoedd di? 

25 Gâd i mi fyned drosodd, at- 
tolwg, a gweled y wlad dda sydd 
dros yr Iorddonen, a'r mynydd da 
hwnnw, a Libanus. 

26 Ond yr ARGLWYDD "a ddig- 


.7. |iasai wrthyf o'ch plegid chwi, ac 
. |ni wrandawodd arnaf: ond dywed- 


yd a wnaeth yr ARGLWYDD wrthyf, 
Dicon yw hynny ìi ti, na chwanega 
lefaru wrthyf mwy am y peth hyn. 


182 


DEUTERONOMIUM, IV. 


27 *Dos i fynu i ben *Pisgah, a 
dyrchafa dy lygaid tu a'r gorllew- 
in, a'r gogledd, a'r dehau, ar dwyr- 
ain, ac edrych a;n4 th lygaid: 
oblegid ni chei di fyned dros yr 
Iorddonen hon. 

28 “Gorchymyn hefyd i Josua, a 
nertha a chadarnhâ ef: oblegid efe 
a â drosodd o flaen y bobÌ yma, ac 
efe a ran iddynt yn etifeddiaeth y 
wlad yr hon a weli di. 

99 Felly aros a wnaethom yn *y 


dyffryn gyferbyn â Beth-peor. 


PENNOD IV. 

1 Annog y bobl î ufudd-dod. 41 Moses yn ap- 
pwyntio y tair dinas noddfa, o'r tu hwnnw 
i'r Iorddonen, 

En ac gan hynny, O Israel, 

gwrando ar *y deddfau ac ar 

y barnedigaethau jr ydwyf yn eu 

dysgu ìi chwi i'w gwneuthur; fel y 

byddoch byw, ac yr eloch, ac y 

meddiannoch y wlad y mae An- 

GLWYDD DDUW eich tadau yn ei 

rhoddi i chwi. 

9 PNa chwanegwch at y gair yr 
ydwyf yn ei orchymyn i chwi, ac 
na leihêwch ddm o hono ef, gan 
gadw gorchymynion yr ARGLWYDD 
eich Duw, y rhai yr wy/ 4 yn eu 
gorchymyn i chwi. 

2 Eich llygaid chwi oedd yn gweled 
yr hyn a wnaeth yr ARGLWYDD am 


“Baal-peor; oblegid pob gwr a'r aj“, 


aeth ar ol Baal-peor, yr ARGLWYDD 
dy Dpuw a'i difethodd ef o'th blith di. 
4 Ond chwi y rhai oeddych yn 
glynu wrth yr ARGLWYDD eich 
Duw, byw ydych heddyw oll. 


5 Wele, dysgais i chwi ddeddfau. 


a barnedigaethau, fel y gorchymyn- 
odd yr ARGLWYDD fy NUW i mi; 
i wneuthur o honoch felly, yn y 
wlad yr ydych ar fyned i mewn 
iddi i'w meddiannu. 

6 Cedwch gan hynny, a gwnewch 
hwynt: oblegid hyn gyw *eich 
doethineb, a'ch deall chwi, y'ngol- 
wg y bobloedd, y rhai a glywant yr 
holl ddeddfau hyn, ac a ddywedant, 
Yn ddïau pobl ddoeth a deallus 7v 
y genedl fawr hon. 

7 Oblegid *pa genedl mor fawr, yr 
hon y mae 'Duw iddi yn nesâu 
atti, fel yr ARGLWYDD ein Duw ni, 
ym mhob dîm a'r y galwom arno? 

8 A pha genedl mor fawr, yr hon 
y mae iddi ddeddfau a barnedig- 
aethau cyfiawn, megis yr holl gyf- 
raith hon yr ydwyf fì yn ei rhoddi 
heddyw ger eich bron chwi? 


i ufudd-dod. | 


" — 


Cyn 
CRIS 
1451. 

t Num. 27. 

12 


4 Neu, 
y bryn. 





u Num. 27, 
18, 


x pen. 3t. 6. | 


| 


| 

bpen.12.32, 

Jos.1.7. | 
Diar. 30, 6. 
Preg.12.13. 

| Dat,22,18, 





d Job 28. 2S. 
Ps. 111.10: 
Diar Ui 

e2 Sam. 7. 
23, 

fPs.46.1. 





16, a0. 18. 
Heb, 12.18. 


I Exod, 24, 
16Uh 


m Excd. 21. 
Ln LJ 


| 
I Exod, 19, 
18. 
2 Heb, galon 
y nefoedd. 
k Exod, 34. 
2s, 


n Exod. 20. 
4,0. 


o Rhuf. 1, 
23, 


P pen. 17. 3, 
ob 91. 26, 


GGen, 2,1, 


r 1 Bren, 8. 
6l 


Jer. 11. 4, 
s Exod, 19, 
5. 





Moses yn annog 


9 Ond gochel arnat, a chadw dy 
enaid yn ddyfal, rhag anghofio o 


—— | honot y pethau a welodd dy lygaid, 
a chilio o honynt allan o'th galon: 


di holl ddyddiau dy einioes; ond 
£hysbysa hwynt i'th feibion, ac i 
feibion dy feibion : 

10 Sef “y dydd y sefaist ger bron 

ARGLWYDD dy DDUW yn Horeb, 
pan ddywedodd yr ARGLWYDD wrth 
yf, Cynnull i mi y bobl, fel y gwnel- 
wyf iddynt glywed fy ngeiriau, y 
rhai a ddysgant i'm hofni i, yr holl 
ddyddiau y byddont fyw ar y ddaear, 
ac y dysgont hwynt i'w meibion. 

ll A nesasoch, a safasoch dan y 
mynydd; ar ímynydd oedd yn 
llosgi gan dân hyd “entrych awyr, 
yn dywyllwch, a chwmmwl, a thy- 
wyllwch dudew. 

12 A'r ARGLWYDD a lefarodd wrtb- 
ych o ganol y tân, a chwi a glyw- 
soch lais y geiriau, ac nid oeddych 
yn gweled llun dim, ond llais. 

13 Ac efe a fynegodd i chwi ei 
gyfammod a orchymynodd efe i 
chwi i'w wneuthur, sef “y Deng- 
air; ac !zu hysgrifenodd hwynt ar 
ddwy lech faen. 

ì4 * A'r " ARGLWYDD a orchymyn- 
odd i mi yr amser hwnnw ddysgu i 
chwi ddeddfau, a barnedigaethau, ìi 
wneuthur o honoch hwynt yn y wlad 
yr ydych chwi yn myned iddi i'w 
meddiannu. 

15 Gwyliwch gan hynny yn ddyfal 
ac eich eneidiau, (oblegid ni welsoch 
ddim llun yn y dydd y llefarodd yr 
ARGLWYDD wrthych yn Horeb, o 
ganol y íân,) 

16 Rhag ymlygru o honoch, a 
» gwneuthur i chwì ddelw gerfiedig, 
cyffelybrwydd un ddelw, llun gwr- 
ryw neu fenyw, 

17 Llun *un anifail a'r sydd ar y 
ddaear, llun un aderyn asgellog a 
eheda yn yr awyr, 

18 Llun un ymlusgiad ar y ddaear, 
llun un pysgodyn ar y sydd yn y 
dyfroedd dan y ddaear; 

19 Hefyd rhag Pdyrchafu o honot 
dy lygaid tu a'r nefoedd, a gweled 
yr haul, a'r lleuad, a'r sêr, se/ “holl 
lu y nefoedd, a'th yrru di i ym- 
grymmu iddynt, a gwasanaethu o 
honot hwynt, y rhai a rannodd yr 
ARGLWYDD dy DDUW i'r holl bobl- 
oedd dan yr holl nefoedd. 

20 Ond yr ARGLWYDD a'ch cym- 
merodd chwi, ac 'a'ch dug chwi 
allan o'r pair haiarn, or Aipht, "'i 


DEUTERONOMIUM, IV. 





fod iddo ef yn bobl, yn etifedd- 
iaeth; fel y gwelir y dydd hwn. 

91 *A'r ARGLWYDD a ddigiodd 
wrthyf am eich geiriau chwi, ac a 
dyngodd nad awn i dros yr lor- 
ddonen, ac na chawn fyned i mewn 
i'r wlad dda, yr hon y mae yr An- 
GLWYDD dy DDUW yn ei rhoddi i 
ti yn etifeddiaeth. 

22 Oblegid "byddaf farw yn y wlad 
hon; ni chaf fi fyned dros yr Ior- 
ddonen: ond chwychwi a ewch 
drosodd, ac a feddiennwch y wlad 
dda honno. 

23 Ymgedwch arnoch rhag anghof- 
io cyfammod yr ARGLWYDD eich 
Duw, yr hwn a ammododd efe â 
chwi, a gwneuthur o honoch ì chwi 
ddelw gerfiedig, llun dim oll *a wa- 
harddodd yr ARGLWYDD dy DDUW 
i ti. 

24 Oblegid 7yr ARGLWYDD dy 
Dpuw sydd dân ysol, 2 Duw 
7eiddigus. 

25 4 Pan genhedlych feibion, ac 
wyrion, a hir-drigo o honoch yn 
y wlad, ac ymlygru o honoch, a 
gwneuthur o honoch ddelw gerfied- 
ig, llun dim, a gwneuthur drygioni 
y'ngolwg yr ARGLWYDD dy DDUW 
i'w ddigio ef; 

26 “Galw yr ydwyf yn dystion yn 
eich erbyn chwi heddyw y nefoedd 
a'r ddaear, gan ddarfod y derfydd 
am danoch yn fuan oddi ar y tir yr 
ydych yn myned dros yr Iorddonen 
iddo i'w feddiannu: nid estynwch 
ddyddiau ynddo, ond gan ddifetha 
y'ch difethir. 

27 A'r ARGLWYDD Pa'ch gwasgara 
chwi ym mhlith y bobloedd, a chwi 
a adewir yn ddynion anaml ym 
mysg y cenhedloedd, y rhai y dwg 
yr ARGLWYDD chwi attynt: 

98 Ac “yno y gwasanaethwch 
dduwiau o waith dwylaw dyn, sef 


pren a maen, “y rhai ni welant, ac |“? 


ni chlywant, ac ni fwyttânt, ac ni 
aroglant. 

29 *Os oddi yno y ceisi yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, ti a'i cei ef, os 
ceisi ef â'th holl galon, ac â'th holl 
enaid. 

30 Pan gyfyngo arnat, a *digwyddo 
yr holl bethau hyn ìi ti, yn y dydd- 
iau diweddaf, os dychweli at yr 
ARGLWYDD dy DDUW, a gwrandaw 
ar ei lais ef: 

31 (O herwydd yr ARGLWYDD dy 
DpDUw sydd Dpuw trugarog;) ni 
edy efe di, ac ni'th ddifetha, ac nid 


i ufudd-dod. 





Cyn 
CRIST 
1451, 


& Num, 20, 
9 





pen, lis 


u Edrych 
2 Perl. 
13, 14, 15, 


x Exod, 20, 
4, 5. 


7 pen. 9. 3. 
&. Ot, ll, 
lleb, 12,29, 
2 Exod, 90, 
Es, 42, 8. 


a Fis.l.2. 
Mie. 6. 2. 






















v Lef. 26.33. 
nen, 23. G2, 
Neh. 1. 8, 


eef. 26, 32, 
pen, 90. 1, 
Z Chron. 


Neb, L. 9, 


3 Heb, 
a chael o'r 
hoU bethau 
hyn di. 


Tair dinas noddfa. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





f Matt, 24, 
ôl. 


E Exod. 24. 
11, a 33.20. 


h pen. 7. 19. 
a 29. 3. 


1 Exod, 13, 


3, 9, 14. 


m Jos. 2.ll. 


n Num. 35. 
6, 14. 


9 pen, 19, 4. 


P Jos. 20. 8. 





anghofia gyfammod dy dadau, yr 
hwn a dyngodd efe wrthynt. 

32 Canys ymofyn yn awr am y 
dyddiau gynt, a fu o'th flaen di, o'r 
dydd y creodd Duw ddyn ar y 
ddacar, ac fo'r »a:W gwrr i'r nef- 
oedd hyd y cwrr aral i'r nefoedd, 
a fu megis y mawrbeth hwn, neu a 
glybuwyd ei gyffelyb ef: 

33 £A glybu pobl lais Duw yn 


'lllefaru o ganol y tân, fel y clywaist 


ti, a byw? 

34 A brofodd un Duw ddyfod 
i gymmeryd iddo genedl o ganol 
cenedl, trwy brofedigaethau, trwy 
arwyddion, a thrwy ryfeddodau, a 
thrwy ryfel, 2 thrwy law gadarn, a 
thrwy fraich estynedig, a thrwy ofn 
mawr, fel yr hyn oll a wnaeth yr 
ARGLWYDD eich DUW eroch chwi 
yn yr Aipht y'ngŵydd dy lygaid ? 

35 Gwnaethpwyd i ti weled hynny, 
i wybod mai yr ARGLWYDD sydd 


.| DDuUw, 'nad oes neb arall ond efe. 


36 EO'r nefoedd y parodd i ti glyw- 
ed ei lais, i'th hyfforddi di; ac ar y 


. |ddaear y parodd i ti weled ei dân 
.|mawr, a thi a glywaist o ganol y 
.|tân ei eiriau ef, 


37 Ac o achos iddo garu dy dadau, 
am hynny y dewisodd efe eu had 
hwynt ar eu hol; ac lath ddug 
di o'i flaen, âi fawr allu, allan o'r 
Aipht: 

38 I yrru cenhedloedd mwy a 
chryfach no thi ymaith o'th flaen 
di, i'£h ddwyn di i mewn, i roddi i 
ti eu gwlad hwynt yn etifeddiaeth, 
fel heddyw. 

39 Gwybydd gan hynny heddyw, 
ac ystyria yn dy galon, maì yr "AR- 
GLWYDD sydd DDUW yn y nefoedd 
oddi arnodd, ac ar y ddaear oddi 
tanodd; ac nid neb arall. 

40 Cadw dithau ei ddeddfau ef, a'i 
orchymynion, y rhai yr ydwyf yn 
eu gorchymyn i fi heddyw; fel y 
byddo yn dda i ti, ac i'th feibion ar 
dy ol di, fel yr estynech ddyddiau 
ar y ddaear, yr hon y mae yr An- 
GLWYDD dy DDUW yn ei rhoddi i 
ti byth. 

41 $ Yna Moses " a neillduodd dair 
dinas o'r tu yma i'r Iorddonen, tu 
a chodiad haul; 

42 *I gael o'r llofrudd ffoi yno, yr 
hwn a laddai ei gymmydog yn am- 
ryfus, ac efe heb ei gasâu o'r blaen; 
fel y gallai ffol i un o'r dinasoedd 
hynny, a byw: 

43 Sef P Beser yn yr anialwch, yng 


DEUTERONOMIUM, V. 





ngwastad-tir y Reubeniaid; a Ra- 
moth yn Gilead y Gadiaid; a Golan 
o fewn Basan y Manassiaid. 

44 $ A dyma y gyfraith a osododd 
Moses o flaen meibion Israel; 

45 Dyma y tystiolaethau, a'r deddf- 
au, ar barnedigaethau, a lefarodd 
Moses wrth feibion Israel, gwedi eu 
dyfod allan o'r Aipht: 

46 Tu yma ir Iorddonen, Syn y 
dyffryn, ar gyfer Beth-peor, yng 
ngwlad Sehon brenhin yr Amoriaid, 
yr hwn oedd yn trigo yn Hesbon, 
yr hwn 'a darawsai Moses a meib- 
ion Israel, wedi eu dyfod allan o'r 
Aipht: 

47 Ac a berchennogasant ei wlad 
ef, a gwlad *Og brenhin Basan, dau 
o frenhinoedd yr Amoriaid, y rhai 
oedd tu yma ir Iorddonen, tu a 
chodiad haul; 

48 O Aroecr, yr hon oedd ar lân 
afon Arnon, hyd fynydd Sïon, hwn 
yw *Hermon; 

49 A'r holl ros tu hwnt ir lor- 
ddonen tu a'r dwyrain, a hyd at fôr 
y rhos, dan " * Asdoth-Pisgab. 


PENNOD V. 
1 Y cyfammod yn Horeb. 6 Y deg gorchymyn. 


22 Moses, ar ddeisyfiad y bobl, yn derbyn y 

gyfraill gan Dduw. 

MOSES a alwodd holi Israel, 

' ac a ddywedodd wrthynt, Clyw, 
O Israel, y deddfau a'r barnedig- 
aethau yr ydwyf yn eu llefaru lle 
y clywoch heddyw; fel y byddo 
i chwi ou dysgu, au cadw, ^a'u 
gwneuthur. 

2 "Yr ARGLWYDD ein DUW a 
wnaeth gyfammod â ni yn Horeb. 

3PNid â'n tadau ni y gwnaeth yr 
ARGLWYDD y cyfammod hwn, on 
â nyni; nyni, y rhai ydym yn fyw 
bob un yma heddyw. 

4 “Wyneb yn wyneb yr ymddi- 
ddanodd yr ARGLWYDD â chwi yn 
y mynydd, o ganol y tân, 

5 (Myfi oeddwn yr amser hwnnw 
yn sefyll rhwng yr ARGLWYDD â 
chwi, I fynegi i chwi air yr AR- 
GLWYDD: canys *ofni a wnaethoch 
rhag y tân, ac nid esgynech i'r myn- 
ydd,) gan ddywedyd, 

6 $ “Yr ARGLWYDD dy DDUW 
ydwyf fi, yr hwn a'th ddug allan o 
dir yr Aipht, o dŷ y * caethiwed. 

7 Na fydded i ti dduwiau eraill 
ger fy mron i. 

8 Na wna i ti ddelw gerfiedig, ma 
llun dim a'r y sydd yn y nefoedd 
oddi uchod, nac a'r y sydd yn y 


COyfammod Horeb. | 


Cyn 
CPISE 
| 1451. 





& pen. 3. 29. 


2 Heb. ŷ'w. 


a Exod, 19, 
5 


1491. 
b Edrych 
Matt.13,17, 


d| Ha. & 9, 


o Exod, 19, 
9, 19, 


d Exod. 19, 
16, a 20. 18." 


e Exod, 20. 
& 


2, &c. 
lef, 26. L 
Ys, 81, 10, 
$ Heb. 
gweision, 





Y deg gorchymyn. 


ddaear oddi isod, nac a'r y sydd yn 
y dyfroedd oddi tan y ddaear: 

9 Nac ymgrymma iddynt, ac na 
wasanaetha hwynt: oblegid myfi 
yr ARGLWYDD dy DDUW ydwyf 
Dpuw eiddigus, 'yn ymweled âg 
anwiredd y tadau ar y plant, hyd 
y drydedd a'r bedwaredd genhedl- 
aeth o'r rhai a'm casânt; 

10 £ Ac yn gwneuthur trugaredd i 
filoedd o'r rhaì a'm carant, ac a 
gadwant fy ngorchymynion. 

11^Na chymmer enw yr ARGLWYDD 
dy DDUW yn ofer: canys nid dïeu- 
og gan yr ARGLWYDD yr hwn a 

mero ei enw ef yn ofer. 

12 Cadw y dydd Sabbath i'w sanct- 
eiddio ef, fel y gorchymynodd yr 
ARGLWYDD dy DDUW i íi. 

13 !Chwe diwrnod y gweithi, ac y 
gwnei dy holl waith: 
| 14 Ond y seithfed dydd yw “Sab- 

bath yr ARGLWYDD dy DpuUw: na 
wna ynddo ddim gwaith, tydi, na'th 
fab, nath ferch, na'th was, na'th 
forwyn, nath ŷch, na'th asyn, nac 

yr un o'th anifeiliaid, nath ddi- 
eithrddyn yr hwn fyddo o fewn 
dy byrth; fel y gorphwyso dy was 
a'th forwyn, fel ti dy hun. 
| 15 A chofia mai gwas a fuost ti 
| yngwlad yr Aipht, ath ddwyn o'r 
' ARGLWYDD dy DDUW allan oddi 
yno â llaw gadarn, ac â braich es- 
tynedig: am hynny y gorchymyn- 
odd yr ARGLWYDD dy DDUW i ti 
| gadw dydd y Sabbath. 
| 16 ! Anrhydedda dy dad a'th fam, 


Cyn 
CRIST 
1451. 
1491. 





LE a4. 


£ Jer. 32. 18, 


h Lef, 19.12. 
Matt, 5.33, 


í Exod, 23, 


ì Lef. 19. 5. 





pd 
tis 
om 
to 
tŷ 9 

po 


Eph.62. fel y gorchymynodd yr ARGLWYDD 

0.35.2. dy DDUW i ti; fel yr estyner dy 
ddyddiau, ac fel y byddo yn dda i 
ti ar y ddaear yr hon y mae yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn ei rhoddi 
i ti. 

Matt. 5. 17 "Na ladd. 

nLuci&,20.|. 18 " Ac na wna odineb. 

9Rhuf.12. | 19 9 Ac na ladratta. 

| 20 Ac na ddwg gam dystiolaeth yn 

erbyn dy gymmydog. 

PRhuf.7.1.| 21 Ac Pna chwennych wraig dy 


gymmydog, ac na chwennych dŷ dy 
gymmydog, nai faes, nai was, na i 
forwyn, na'i ŷch, na'i asyn, na dim 
vr y sydd eiddo dy gymmydog. 

22 4 Y geiriau hyn a lefarodd yr 
ARGLWYDD wrth eich holl gynnull- 
eidfa yn y mynydd, o ganol y tân, 
iy cwmmwl, a'r tywyllwch, & llais 
iuchel; ac ni chwanegodd ddm; 


1 Exod, 24. ond “ysgrifenodd hwynt ar ddwy 
| lech o gerrig, ac a'u rhoddes attaf fi. 


DEUTERONOMIUM, V. 


23 'A darfu, wedi clywed o honoch 
y llais o ganol y tywyllwch, (a'r myn- 
ydd yn llosgi gan dân,) yna nesas- 
och attaf, sef holl bennaethiaid eich 
llwythau, a'ch henuriaid chwi; 

24 Ac a ddywedasoch, Wele, yr 
ARGLWYDD ein DUw a ddangosodd 
i ni ei ogoniant, ai fawredd; "ai 
lais ef a glywsom ni o ganol y fân: 
heddyw y gwelsom lefaru o DDUW 
wrth ddyn, *a byw o hono. 

25 Weithian gan hynny paham y 
byddwn feirw? oblegid y tân mawr 
hwn an difa ni: canys os nynì a 
chwanegwn glywed llais yr AR- 
GLWYDD ein DUW mwyach, marw 
a wnawn. 

26 Oblegid pa gnawd oll sydd, yr 
hwn a glybu lais y Duw byw yn 
llefaru o ganol y tân, fel nyni, ac a 
fu fyw? 

27 Nesâ di, a chlyw yr hyn oll a 
ddywed yr ARGLWYDD ein Duw; 
a "llefara di wrthym ni yr hyn oll 
a lefaro yr ARGLWYDD ein DUW 
wrthyt ti: a nyni a wrandâwn, ac 
a wnawn Aynmny. 

28 A'r ARGLWYDD a glybu lais 
eich geiriau chwi, pan lefarasoch 
wrthyf; a dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, Clywais lais geiriau y bobl 
hyn, y rhai a lefarasant wrthyt: *da 
y dywedasant yr hyn oll a ddywed- 
asant. 

29 JO na byddai gyfryw galon 
ynddynt, i'm hofni i, ac 1 gadw fy 


holl orchymynion bob amser; fel y| 


byddai da iddynt ac i'w plant yn 
dragywyddol! 

30 Dos, dywed wrthynt, Dychwel- 
wch i'ch pebyll. 

31 Ond saf di yma gyd â myfi; a 
mi a ddywedaf wrthyt yr holl orchy- 
mynion, a'r deddfau, a'r barnedig- 
aethau a ddysci di iddynt, ac a wnant 
hwythau yn y wlad yr wyf fi ar eì 
rhoddi iddynt i'w pherchennogi. 

32 Edrychwch gan hynny am 
wneuthur fel y gorchymynodd yr 
ARGLWYDD eich Duw i chwi: “na 
chiliwch i'r tu dehau nac I'r tu 


aswy. 

A Cerddwch yn yr holl ffyrdd a 
orchymynodd yr ARGLWYDD eich 
Duw i chwi; fel y byddoch fyw, ac 
y byddo yn dda i chwi, ac yr estyn- 
och ddyddiau yn y wlad yr hon a 
feddiennwch. 

PENNOD VI. 


1 Diwedd y gyfraith yw ufudd-dod. 9 Annog 
4 ufuddhâu. 


| 





180 


Y bobl yn ofni. 





Cyn 
CRIST 
1451. 





1491. 
r Exod, 20, 
19, 


s Kxod, 19, 
19, , 


t un. 4. 39, 
?arn, l3, 
2o 


u Exod, 20, 
9, 
Heb.12, 19. 


z pen, 18, 17, 


7 pen,32,2)9, 
Ps. 81. 13. 
Es. 48, 18, 

Matt, 23, 


z Jos. 1.7. 


| 


Diwedd y gyfraith 


Cyn 
CRIST 
1451. 








| 2 Heb, 
ym myned 
trosodd, 
| b Marc 12, 
| 1oan 17.3. 
Wl Cor, $. 
4, 6. 


8 Exod. 3. 8. 





c pen. l0. 12, 
Matt, 22, 
i 
Marc 12. 
Luc 10.27. 

d pen. 11.18. 

Es dl- 
a 40. 8, 
a 119.98, 
Es. ôl, 7. 

€ pen, 4. 9. 
all,19, 

8 Hcb, 


hoga, neu, 
lymnhd. 


Î 
| 





f Exod, 13. 
9, 16, 


&pen. 11,20. 
yd 67. 8, 


h Pa, 105.42, 


ÍI pen, 8. 10, 
CC. 


dd md yir, IS FYN I I Ed ud IY II y RH Id i hu ud EI yd i I SN I YI Y Y —— "íi Mi —b 2 — —_—————o au uu A A ac I a I I a o Fr 
9 sobp 
rom 
eobo.!! 
Fc 
dc) 


4 Heb. 
caethwyr, 
n 


gweision, 
20. a13, 4. 
Matt. 4.10. 
Luc 4, 8, 





.|dy law; 


o'ch amgylch chwi: 


DYMA y gorchymynion, y 
deddfau, a'r barnedigaethau a 
orchymynodd yr ARGLWYDD eich 
Duw eu dysgu i chwi; /e& y gwnel- 
och hwynt yn y wlad yr ydych *yn 
myned iddi i'w meddiannu: 

2 Fel yr ofnech yr ARGLWYDD dy 
DpDUW, gan gadw ei holl ddeddfau, 
a'i orchymynion ef, y rhaì yr wyf 
fi yn eu gorchymyn i ti; 6i, ath 
fab, a mab dy fab, holl ddyddiau 
dy einioes: ac fel yr estyner dy 
ddyddiau. 

3 4 Clyw gan hynny, O Israel, ac 
edrych am eu gwneuthur Awymnt; 
fel y byddo yn ddaionus i ti, ac fel 
y cynnyddoch yn ddirfawr, fel yr 
addawodd ARGLWYDD DDUW dy 
dadau i ti, mewn *gwlad yn llifeirio 
o laeth a mêl. 

' 4 PClyw, O Israel; yr ARGLWYDD 
ein Duw ni sydd un ARGLWYDD. 

5 “Câr di gan hynny yr ARGLWYDD 
dy Dpuw â'th holl galon, ac â'th 
holl enaid, ac â'th holl nerth. 

G A bydded y geiriau hyn, yr yd- 
wyf yn eu gorchymyn i tì heddyw, 

dy galon. 

7 A** hysbysa hwynt i'th blant; a 
chrybwyll am danynt pan eistedd- 
ych yn dy dŷ, a phan gerddych ar 
y ffordd, a phan orweddych t lawr, 
a phan gyfodych ê fynu. 

8 A frhwym hwynt yn arwydd ar 
byddant yn rhagdalau 
rhwng dy lygaid. 

9 & Ysgrifena hwynt hefyd ar byst 
dy dŷ, ac ar dy byrth. 

10 Ac fe a dderfydd, wedi i'r An- 
GLWYDD dy DDUW dy ddwyn di i'r 
wlad, (yr hon y tyngodd efe wrth dy 
dadau, wrth Abraham, wrth Isaac, 
ac wrth Jacob, ar ei rhoddi i tì,) £ 
ddinasoedd mawrion a theg “y rhai 
nid adeiledaist, 

ll A thai llawnion o bob daioni 
y rhai nis llenwaist, a phydewau 
eloddiedig y rhai nis cloddiaist, ê 
winllannoedd ac olew-wyddlannau y 
rhai nis plennaist, wedi i ti fwytta, 
a'th ddigoni; | 

12 Yna cadw arnat, rhag anghofio 
o honot yr ARGLWYDD, yr hwn a'th 
ddug allan o wlad yr Aipht, o dŷ y 
* caethiwed. 

13 Yr ARGLWYDD dy DDUW Ea 
ofni, ac ef a wasanaethi, ac i'w enw 


.|ef!y tyngi. 


l4 Na cherddwch ar ol duwiau 
dïeithr, o dduwiau y bobloedd sydd 


186 


DEUTERONOMIUM, VI. 


15 (Oblegid Duw eiddigus yw yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn dy fysg 


yw ufudd-dod. 


di) rhag i lid yr ARGLWYDD dyl ——— 


DpDuw ennyn yn dy erbyn, a'th ddi- 
fetha di oddi ar wyneb y ddaear. 

16 Sl "Na themtiwch yr ARGLWYDD 
eich Duw, "fel y temtiasoch ef ym 
Massah. 

17 Gan gadw cedwch orchymynion 
yr ARGLWYDD eich Duw, ai dyst- 
lolaethau, a'i ddeddfau, y rhai a 
orchymynodd efe i ti. 

18 A gwna yr hyn sydd uniawn a 
daionus y'ngolwg yr ARGLWYDD: fel 
y byddo da i ti, a myned o honot i 
mewn, a pherchennogi y wlad dda, 
yr hon trwy lw a addawodd yr An- 
GLWYDD i'th dadau di; 

19 9 Gan yrru ymaith dy holl elyn- 
ion o'th flaen, fel y llefarodd yr 
ARGLWYDD. 

20 Pan ofyno dy fab i ti "wedi hyn, 
gan ddywedyd, Beth yw y tystiol- 
aethau, a'r deddfau, a'r barnedig- 
aethau, a orchymynodd yr AR- 
GLWYDD ein DUW i chwi? 

21 Yna dywed wrth dy fab, Ni a 
fuom gaeth-weision i Pharaoh yn yr 
Aipht; a'r ARGLWYDD a'n dug ni 
allan o'r Aipht Pâ llaw gadarn. 

22 Rhoddes yr ARGLWYDD hefyd 
arwyddion, a rhyfeddodau mawrion 
a niweidiol, ar yr Aipht, ar Pharaoh 
a'i holl dŷ, yn ein golwg ni; 

23 Ac a'n dug ni allan oddi yno, 
fel y dygai efe nyni i mewn, i roddi 
i ni y wlad yr hon trwy lw a addaw- 
sai efe i'n tadau ni. 

24 A'r ARGLWYDD a orchymyn- 
odd i ni wneuthur yr holl ddeddfau 
hyn, ìi ofni yr ARGLWYDD cin DUw, 
er daioni i ni yr holl ddyddiau ; fel 
y cadwai efe nyni yn fyw, megis y 
mae y dydd hwn. 

25 A 1chyfiawnder a fydd i ni, os 
ymgadwn i wneuthur y gorchymyn- 
ion hyn oll, o flaen yr ARGLWYDD cin 
Duw, fel y gorchymynodd efe i ni. 


PENNOD VIL 


1 Gwahardd pob cyfeillach â'r cenhedloedd, 4 
rhag ofn delw-addoliaeth, 6 o ran sancteidd- 
rwydd y bobl, 9 o ran naturiaeth Duw yn ei 
drugaredd a'i gyfiawnder, lU o ran eicred 
yw yr oruchafiaeth a rydd. Duw arnynt. 


TN y'th ddygo yr * ARGLWYDD 
dy DDUW i mewn i'r wlad yr 
ydwyt ta yn myned iddi i'w medd- 
iannu, a. gyrru o hono ymaith gen- 
hedloedd lawer o'th flaen di, "yr 
Hethiaid, a'r Girgasiaid, a'r Amor- 
iaid, ar Canaaneaid, a'r Phereziaid, 


m AMa*t,4.7. 
l.ume 4,12, 
n Exod. A. 


Ga 
Num, 29, 
O, &, 


| 
o Num, 90, 
62, 


5 Heb, 
yJory. 


P Exod. 3, 


19, a 10. 3, 


8 Rhuf. 10, 


y Ue 


dh en das, 


arw 


& pen. ôl. 





bGen, 15.19, 





Gwahardd cyfeillach 


. 


“yn 
CRIST 
1451. 


ce Lef, 27. 
e1, 28. 
Num. 33, 
62. 

Jus. 6. 17. 
a S, 24, 

a lO, 28,40. 
all.ll,l>, 

â Exod. 23, 





a, 5 
Barn. 1.24, 

êl Bren, 
Ol, 24 


f Exod. 23, 
24. 


£ nen, 14. 2, 
a 26. 19, 

h Exod.19.5. 
Amos 3. 2, 
1 Petr 2. 9. 


í pen, 10. 15. 


k Es. 49, 7. 
Cor 9! 
a lO, 13, 
2Cor.1,18. 
1 'Thess, ô, 


2 Those, 

2 Tim, 2. 
13. 
Meb.lJl.11. 
lIoan 1.9, 


ì Exod, 20,G, 
m Nah, l. 2, 








n TI of, 26, 3, 
pen, 28, l, 


ar Hefiaid, ar Jebusiaid, saith o 
genhedloedd llïosoccach a chryfach 
na thydi; 

2 A rhoddi o'r ARGLWYDD dy 
DpuUw hwynt o'th flaen di, a tharo 
o honot fì hwynt: “gan ddifrodi 
difroda hwynt; 2na wna gyfammod 
â hwynt, ac na thrugarhâ wrthynt. 

3 *Nac ymgyfathracha chwaith â 
hwynt: na ddod dy ferch i'w fab 
ef, ac na chymmer ei ferch ef i'th 
fab dithau. 

4 Canys efe a dry dy fab di oddi ar 
fy ol i, fel y gwasanaethont dduw- 
iau dïeithr: felly yr ennyn llid yr 
ARGLWYDD i'ch erbyn chwi, ac a'th 
ddifetha di yn ebrwydd. 

5 Ond fel hyn y gwnewch iddynt: 
fDinystriwch eu ballorau, a thor- 
rwch eu colofnau hwynt; cwymp- 
wch hefyd eu llwynau, a llosgwch 
eu delwau cerfiedig hwy yn y tân. 

6 ECanys pobl sanctaidd ydwyf 
ti Ìr ARGLWYDD dy DDUW: ^yr 
ARGLWYDD dy DDUW a'th ddewis- 
odd di ìi fod yn bobl unig iddo ei 
hun, o'r holl bobloedd sydd ar wyn- 
eb y ddaear. 

7 Nid am eich bod yn llïosoccach 
nar holl bobloedd, yr hoffodd yr 
ARGLWYDD chwi, ac y'ch dewis- 
odd; o herwydd yr oeddych chwi 
yn anamlaf o'r holl bobloedd; 

8 Ond ío herwydd caru o'r ARn- 
GLWYDD chwi, ac er mwyn cadw o 
hono ef y llw a dyngodd efe wrth 
eich tadau, y dug yr ARGLWYDD 
chwi allan â llaw gadarn, ac a'ch 
gwaredodd o dŷ y caethiwed, o law 
Pharaoh brenhin yr Aipht. 

9 Gwybydd gan hynny mai yr 
ARGLWYDD dy DDUW sydd DpuUw, 
sef y Duw “ffyddlawn, !yn cadw 
cyfammod a thrugaredd ŵr rhai a'i 
carant ef, ac a gadwant ei orchy- 
mynion, hyd fil o genhedlaethau; 

10 Ac "yn talu y pwyth i'w gas, 
yn ei wyneb, gan ei ddifetha ef: 
nid oeda efe i'w gas; yn ei wyneb 
y tâl efe iddo. 

11 Cadw gan hynny y gorchymyn- 
ion, a'r deddfau, a'r barnedigaeth- 
au, y rhai yr ydwyf fi yn eu gorchy- 
myn i ti heddyw, i'w gwneuthur. 

12 A “bydd, o achos gwrandaw 
o honoch ar y barnedigaethau hyn, 
au cadw, a'u gwneuthur hwynt; y 
ceidw yr ARGLWYDD dy Dpuw â thi 
y cyfammod, a'r drugaredd, aaddaw- 
odd efe trwy lw i'th dadau di: 


13 Ac a'th gâr, ac a'th fendithia, 


187 


DEUTERONOMIUM, VII. 


ac ath amlhâ di; ac a fendiga 
ffrwyth dy fru, a ffrwyth dy dir di, 
dy ŷd, a'th win, a'th olew, a chyn- 
nydd dy wartheg, a dïadellau dy 
ddefaid, yn y tir y tyngodd efe 
wrth dy dadau, ar ei roddi ì fì. 

l4 Bendigedig fyddi uwch law yr 
holl bobloedd: “ni bydd yn dy 
blith di un gwrryw nac un fenyw 
yn anffrwythlawn, nac ym mhlith 
dy anifeiliaid di. 

15 Hefyd yr ARGLWYDD a dŷn 
oddi wrthyt ti bob gwendid, ac ni 
esyd arnat ti yr un o Pglefydau 
drwg yr Aipht, y rhaì a adwaenost: 
ond ar dy holl gaseion di y rhydd 
efe hwynt. 

16 Difetha gan hynny yr holl bobl- 
oedd y mae yr ARGLWYDD dy DDUW 
yn eu rhoddi i tì: nac arbeded dy 
lygad hwynt, ac na wasanaetha eu 
duwiau hwynt: oblegid “magl i ti 
a fyddai hynny. 

17 Os dywedi yn dy galon, Llïos- 
occach yw y cenhedloedd hyn na 
myfi; pa ddelw y gallaf eu gyrru 
hwynt ymaith? 

18 Nac ofna rhagddynt: gan gof- 
io cofia yr hyn a wnaeth yr An- 
GLWYDD dy DDUW i Pharaoh, ac 
i'r holl Aipht; 

19 'Y profedigaethau mawrion y 
rhai a welodd dy lygaid, ar ar- 
wyddion, ar rhyfeddodau, a'r llaw 
gadarn, a'r braich estynedig, â'r 
rhai y'th ddug yr ARGLWYDD dy 
Dpuw allan: felly y gwna yr AR- 
GLWYDD dy DDUW i'r holl bobloedd 
yr wyt ti yn eu hofni. | 

20 * A'r ARGLWYDD dy DDUW hef- 
y a ddenfyn gaccwn yn eu plith 

wynt, hyd oni ddarfyddo am y 
rhai gweddill, a'r rhai a, ymgudd- 
iant rhagot tL 

91 Nac ofna rhagddynt: oblegid 
yr ARGLWYDD dy DDUW sydd yn 
dy ganol di, yn DDUW mawr, ac 
ofnadwy. 

22 A'r ARGLWYDD dy DDUW â 
yrr ymaith y cenhedloedd hynny 
o'th flaen di, bob ychydig ac ychyd- 
iz: ni elli eu difetha hwynt ar un- 
waith, rhag myned o fwystfilod y 
maes yn amlach na thydi. 

23 Ond yr ARGLWYDD dy DDUW 
a'u rhydd hwynt o'th flaen di, ac 
a'u cystuddia hwynt â chystudd 
dirfawr, nes eu difetha hwynt ; 

294 Ac *a rydd eu brenhinoedd 
hwynt yn dy law di, a thi a ddi- 


fethi eu henw hwynt oddi tan y 


— Me 


âr cenhedloedd. 


Cyn 
CRIST 
1451, 





o Exod, 22, | 
206, &c, 


P Exod.9.14, 
a. 15. 26, 
pen, 28, 27, 
60, 





| 
rpen. â 24, 
a 29. 3. 


s Exod. 293. 
28. 
Jos, 24. 12, 


2 Hob, 


| 


t Jos, 12. 1, 








Annog î ufudd-dod 


Cyn 
CRIST 
1451. 


upen,l2.3. 
xod, 32. 





20, 
x Jos,7.l1, 
21, 


y Seph. 1. 2. 


5pen.lo.17. 
ef. 27. 28, 


a pen, 13. 3. 


bExod.16.3. 
c Exod. 16. 
2, 


d Ps.104, 29. 
Matt. 4, 4, 
Luc 4, 4. 


êe pen, 29, 5, 
eh. 9, 21, 


f2 Sam, 7. 
14, 


Heb. 12. 5. 
Dat, 3, 19, 


£pen, ll. 
10, 1b 


un. 
6 A chadw orchymynion yr AR- 


nefoedd: ni saif gwr yn dy wyneb 
di, nes difetha o honot ti hwynt. 

25 “Llosg ddelwau cerfiedig eu 
duwiau hwynt yn tân: *na chwen- 
nych na'r arian na'r aur a fyddo 
arnynt, i'w cymmeryd i ti; rhag dy 
yfaglu âg ef: oblegid ffieidd-dra i'r 
ARGLWYDD dy DDUW ydyw. 

26 Na ddwg dithau ffieidd-dra i'th 
dŷ, fel y byddech ysgymmunbeth 
megis yntau: gan ddirmygu dir- 
myga ef, a chan ffieiddio ífieiddia 
ef; “oblegid ysgymmunbeth jw efe. 

PENNOD VIII. 
1 Annog $ ufudd-dod, o ran ymgeledd. Duw 


iddynt hwy. 
DRYCHWCH am wneuthur 


pob gorchymyn yr wyf íi yn ei 
orchymyn i ti heddyw; fel y bydd- 
och fyw, ac y cynnyddoch, ac yr 
eloch i mewn, ac y meddiannoch 
y wlad a addawodd yr ARGLWYDD 
wrth eich tadau trwy lw. 

2 A chofia yr holl ffordd yr ar- 
weiniodd yr ARGLWYDD dy DDUW 
di ynddi y deugain mlynedd hyn, 
trwy yr anialwch, er mwyn dy gys- 
tuddio di, *gan dy brofi, I wybod yr 
hyn oedd yn dy galon, a. gedwit ti 
eì orchymynion ef, ai nas cedwit. 

3 Ac efe ath ddarostyngodd, ac 
?a oddefodd i ti newynu, ac a'th 
cfwydodd â manna, yr hwn nid ad- 
waenìt, ac nid adwaenai dy dadau; 
fel y gwnai efe i ti wybod “nad 
trwy fara yn unig y bydd byw dyn, 
ond trwy bob ga4r a'r sydd yn dy- 
fod allan o enau yr ARGLWYDD y 
bydd byw dyn. 

4*Dy ddillad ni heneiddiodd am 
danat, a'th droed ni chwyddodd, y 
deugain mlynedd hyn. 

5 fCydnebydd dithau yn dy galon, 


. /od yr ARGLWYDD dy DDUW yn dy 


ddysgu di, fel y dysg gwr ei fab ei 
h 


GLWYDD dŷ DDUW, i rodio yn ei 
ffyrdd, ac i'w ofni ef. 

7 Oblegid y mae yr ARGLWYDD dy 
DpuUw yn dy ddwyn i mewn i wlad 
dda, *i wlad afonydd dyfroedd, ffyn- 
honnau, a dyfnderau yn farddu all- 
an yn y dyffryn, ac yn y mynydd; 

8 Gwlad gwenith, a haidd, a gwin- 
wydd, a íficyswydd, a. phomgranad- 
gydd; gwlad olew olew-wydden, a 
mêl; 


9 Gwlad yr hon y bwyttêi fara 
ynddi heb brinder, ac ni bydd eis- 


DEUTERONOMIUM, VIII. 





o ran ymgeledd. Duw. 


hon 4 mae ei cherrig yn haiarn, ac | _ Cyn 


o'i mynyddoedd y cloddi bres. 
10 'Pan fwyttêych, a'th ddigoni; 


yna y bendithi yr ARGLWYDD dy|i 


DDUW am y wlad dda a roddes efe 
i íi. 

ll Cadw arnat rhag anghofio yr 
ARGLWYDD dy DpDuw, heb gadw ei 
orchymynion, a'i farnedigaethau, a'i 
ddeddfau ef, y rhai yr ydwyf fi yn 
eu gorchymyn i ti heddyw: 

12 ERhag wedi i ti fwytta, a'th 
ddigoni, ac adeiladu tai teg, a thrigo 
ynddynt ; 

13 A llïosogi o'th wartheg a'th 
ddefaid di, ac amlhâu o arian ac 
aur gennyt, ac amlhâu o'r hyn oll 
y sydd gennyt: 

14 Yna ymddyrchafu o'th galon, 
ac anghofio o honot yr ARGLWYDD 
dy DDUW, (yr hwn a'th ddug allan 
o wlad yr Aipht, o dŷ y caethiwed; 

15 Yr hwn a'th dywysodd di trwy 
yr anialwch mawr ac ofnadwy, ! Je 
yr ydoedd seirph tanllyd, ac ys- 
gorpionau, a syched lle nid oedd 
dwfr; "yr hwn a ddygodd i tfi 
ddwfr allan o'r graig gailesir; 

16 Yr hwn a'th fwydodd di yn yr 
anialwch â "manna, yr hwn nid 
adwaenai dy dadau, er dy ddaros- 
twng, ac er dy brofi di, ì wneuthur 
daioni i ti yn dy ddiwedd,) 

17 9A dywedyd o honot yn dy 
galon, Fy nerth fy hun, a chryfder 
fy llaw a barodd i mi y cyfoeth hwn. 

18 Ond cofia yr ARGLWYDD dy 
Dpuw: oblegid efe 4w yr hwn sydd 
yn rhoddi nerth i fii beri cyfoeth, 
fel y cadarnhao efe ei gyfammod, yr 
hwn a dyngodd efe wrth dy dadau, 
fel y mae y dydd hwn. 

19 Ac os gan anghofio yr anghofi 
yr ARGLWYDD dy DDUW, a dilyn 
duwiau dïeithr, a'u gwasanaethu 
hwynt, ac ymgrymmu iddynt; yr 
ydwyf fi yn tystiolaethu yn eich 
erbyn chwi heddyw, gan ddifetha 
y'ch difethir. 

20 Fel y cenhedloedd y rhai y mae 
yr ARGLWYDD ar eu difetha o'ch 
blaen chwi, felly y difethir chwi- 
thau; am na wrandawsoch ar lais 
yr ARGLWYDD eich Duw. 


PENNOD IX. 


1 Moses yn eu hannog, nad ymddiriedent yn 
eu cyfiawnder eu humaîn: gan ddatgan eu 
hamryw wrthryfel hwynt. 

WRANDO, Israel: Yr wyt tì 
yn myned heddyw dros yr 


CRIST 
1401. 


î pen, 6.11, 
2, 


k pen,28,4T. 
ao2,15. 
Diar. 30. 9, 
Hos, 13, 6, 


1 Num, 21.6, 
Hos, 13. 5. 


o pen. 9. â, 


EE ieu dim arnat ynddi; gwlad ^yr | Iorddonen hon, ìi fyned i mewn i 


158 


Cyn 
CRIST 
1451. 
apen,l. 28. 


b Num. 13, 
22, 28. 





c pen. 4. 24, 
Heb. 12. 29, 


d Rhuf. 11. 
6, 20. 
1 Cor. 4. 
«Gen. 15,16. 


£Gen. lo. 1. 
al>.1. 


E Exod. 22, 
Oa OO 3. 
a oi,9, 


h Exod, 14, 
1. 2.16. 2, 


Wt 74 
Num.11.4. 
a 20.2. 
a 25. 2. 
Ps. 106, 19. 
1401. 
k Exod, 21, 
12,15. 


ì Exod. 24. 


m Exod, 31. 
18. 


Dl ——— zz. H——— ss si 0Ŵ0Ŵ . 55555EŴ,,A,,,,, 5 5, ,, _,,,,.__,,. ,.,,,,,_27. .. _  , A, .... ..,. .... _ŴŴŴŴŴ.._w_ ...o... __  _e __ ———— 


Nad ymddiriedent 


i Exod.22.4, 


13, a 31. 28, 





—— 





berchennogi cenhedloedd mwy a 
chryfach na thi, *dinasoedd mawr- 
ion a chaerog hyd y nefoedd; 

9 Pobl fawr ac uchel, Pmeibion 
Anac, y rhai a adnabuost, ac y 
clywaist tì ddywedyd am danynt, 
Pwy a saif o flaen meibion Anac ! 

3 Gwybydd gan hynny heddyw, 
Jod yr ARGLWYDD dy DDUW yn 
myned trosodd o'th flaen di “yn 
dân ysol: efe a'u difetha hwynt, ac 
efe a'u darostwng hwynt o'th flaen 
di: felly y gyrri hwynt ymaith, ac 
y difethi hwynt yn fuan, megis y 
llefarodd yr ARGLWYDD wrthyt. 

4 Na ddywed yn dy galon, wedi 
gyrru or ARGLWYDD dy DDUW 
hwynt allan o'th flaen di, gan ddy- 
wedyd, 4Am fy nghyfiawnder y dyg- 
odd yr ARGLWYDD Íì i feddiannu y 
tir hwn: ond *am annuwioldeb y 
cenhedloedd hyn, y gyrrodd yr AR- 
GLWYDD hwynt allan o'th flaen di. 

5 Nid am dy gyfiawnder di, nac 
am uniondeb dy galon, yr wyt tì yn 
myned i feddiannu eu tir hwynt: 
ond am annuwioldeb y cenhedloedd 
hyn y bwrw yr ARGLWYDD dy DDUW 
hwynt allan o'th flaen di, ac er 
cyflawni fy gair a dyngodd yr An- 
GLWYDD wrth dy dadau, wrth Abra- 
ham, wrth Isaac, ac wrth Jacob. 

6 Gwybydd dithau, nad am dy 
gyfiawnder dy hun, y rhoddes yr 
ARGLWYDD i ti y tir daionus hwn 
i'w feddiannu: canys pobl € wâr- 
galed ydych. 

7 Meddwl, ac na anghofia, pa 
fodd y digiaist yr ARGLWYDD dy 
DDUW yn yr anialwch: “o'r dydd y 
daethost allan o dir yr Aipht, hyd 
eich dyfod i'r lle hwn, gwrthryfel- 
gar fuoch yn erbyn yr ARGLWYDD. 

8 iíYn Horeb hefyd y digiasoch 
yr ARGLWYDD; a digiodd yr AR- 
GLWYDD wrthych, i'ch difetha. 

9 *Pan euthum i fynu i'r mynydd 
i gymmeryd y llechau meini, sef 
llechau y cyfammod, yr hwn a 
wnaeth yr ARGLWYDD â chwi; yna 
!yr arhoais yn y mynydd ddeugain 
niwrnod a deugain nos: bara ni 
fwytteais, a dwfr nid yfais. : 

10 mA rhoddes yr ARGLWYDD at- 
taf y ddwy lech faen, wedi eu hys- 
grifenu â bys DUW; ac arnynt yr 
oedd yn ol yr holl eiriau a lefar- 
odd yr ARGLWYDD wrthych yn y 


? j|mynydd, o ganol y tân, "ar ddydd 
y gymmanfa. 


ll A bu, ym mhen y deugain 





1869 


DEUTERONOMIUM, IX. 





niwrnod a'r deugain nos, roddi o'r 
ARGLWYDD attaf y ddwy lech faen; 
sef llechau y cyfammod. 

12 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, “Cyfod, dos oddi yma i 
waered yn fuan: canys ymlygrodd 
dy bobl, y rhai a ddygaist allan 
or Aipht: ciliasanb yn ebrwydd 
o'r ffordd a orchymynais iddynt; 
gwnaethant iddynt eu hun ddelw 
dawdd. 

13 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, gan ddywedyd, Gwelais y 
bobl hyn; ac wele, pobl P wâr-galed 
ydynt. 


14 Paid â mi, a mi a'u distryw-| 4 
y 

9 pen. 29.20. 

be. 9.5 


iaf hwynt, ac 1a ddileaf eu henw 
hwynt oddi tan y nefoedd; ac a'th 
wnaf di yn genedl gryfach, ac aml- 
ach na hwynt-hwy. 

15 Ami a ddychwelais, ac a ddeuth- 
um i waered o'r mynydd, ar mynydd 
ydoedd yn llosgi gan dân; a dwy 
lech y cyfammod oedd yn fy nwylaw. 

16 ' Edrychais hefyd ; ac wele, pech- 
asech yn erbyn yr ARGLWYDD eich 
Duw: gwnaethech i chwi lo tawdd: 
ciliasech yn fuan o'r ffordd a orchy- 
mynasai yr ARGLWYDD i chwi. 

17 A mi a ymaflais yn y ddwy lech, 
ac a'u teflais hwynt o'm dwylaw, ac 
a'u torrais hwynt o flaen eich llygaid. 

18 A “syrthiais ger bron yr AR- 
GLWYDD, fel y waith gyntaf, ddeu- 
gain niwrnod a deugain nos; ni 
fwytbeais fara, ac nid yfais ddwfr: 
o herwydd eich holl bechodau chwi 
y rhai a bechasech, gan wneuthur 
drygioni yngolwg yr ARGLWYDD 
i'w ddigio ef. 

19 (Canys ofnais rhag y sorriant 
ar dig, trwy y rhai y digiodd yr 
ARGLWYDD wrthych, i'ch dinystrio 
chwi.) Etto gwrandawodd yr AR- 
GLWYDD arnaf y waith honno hefyd. 

20 Wrth Aaron hefyd y digiodd 
yr ARGLWYDD yn fawr, i'w ddifetha 
ef: a mi a weddïais hefyd dros 
Aaron y waith honno. 

91 'Eich pechod chwi hefyd yr 
hwn a wnaethoch, se/ y llo, a gym- 
merais, ac a'i llosgais yn tân; cur- 
ais ef hefyd, gan ei falurio yn dda, 
nes ei falu yn llwch: a bwriais ei 
]wch ef i'r afon oedd yn disgyn o'r 
mynydd. 

92 O fewn “"Taberah hefyd, ac o 
fewn * Massah, ac o fewn 7 Beddau 
y blys, yr oeddych yn digio yr AR- 
GLWYDD. 


23 Aphan anfonodd yr ARGLWYDD “sa LA 





G 


yn eu cyfiawnder. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


o Exod, yo 


a109, 13. 


r Exod, 32. 
19. 


s Ps. 106. 29. 


t Exod. 32, 
2U, 


u Num, ll, 
1,6 


x Exod.lT.T. 
7 Num, ll, 
4, 34, 





Trugaredd Duw 


chwi o Cades-Barnea, can ddywed- 
yd, Ewch i fynu, a meddiennwch y 
tir yr hwn a roddais i chwi, yr anuf- 
uddhasoch i air yr ARGLWYDD eich 
Duw: ni chredasoch hefyd iddo, ac 
ni wrandawsoch ar ei lais ef. 

24 Gwrthryfelgar fuoch yn erbyn 
yr ARGLWYDD er y dydd yr adnab- 
âm chwi. 

25 A mi a syrthiais ger bron yr 
I ARGLWYDD ddeugain niwrnod a 
deugain nos, fel y syrthiaswn o” 
blaen; am ddywedyd o'r ARGLWYDD 
y difethai chwi. 

26 Gweddïais hefyd ar yr AR- 

GLWYDD, a_ dywedais, ARGLWYDD 

Dpuw, na ddifetha dy bobl, a'th 
etifeddiaeth a waredaist yn dy fawr- 

| edd, yr hwn a ddygaist allan o'r 
Aipht â llaw gre£ 

| 27 Cofia dy weision, Abraham, 
Isaac, a Jacob; nac edrych ar 
galedrwydd y bobl hyn, nac ar eu 
drygioni, nac ar eu pechod: 

28 Rhag dywedyd o'r wlad y dyg- 


Cyn 
CRIST 
1431. 








a Exod. 22. | aist ni allan o honi, O eisieu gallu 
Nim.M. |OT ARGLWYDD eu dwyn hwynt i'r 
A tir a addawsai efe iddynt, ac o'i 
gas arnynt, y dug efe hwynt allan, 
i'w lladd yn yr anialwch. 

29 ?Etto dy bobl di a'th etifedd- 
iaeth ydynt hwy, y rhaì a ddygaist 
allan yn dy fawr nerth, ac â'th es- 
'tynedig fraich. 

PENNOD X. 

1 Trugaredd Duw, yn ail-roddi y ddwy lech : 
6 yn sicrh&u yr offeiriadaeth; 8 yn neillduo 
llwyth Lefi: 10 yn gwrandaw ar weddi, Mo- 
ses dros y bobl. 12 Annog î ufudd-dod. 

R amser hwnnw y dywedodd 
yr ARGLWYDD wrthyf, ^ Nadd 
ìi tî ddwy lech faen, fel y rhad 

cyntaf; a thyred i fynu aítaf fì i'r 

mynydd, a gwna i ti arch bren. 

2 A mi a ysgrifenaf ar y llechau 
y geiriau oedd ar y llechau cyntaf, 
y rhai a dorraist; a gosod tithau 
hwynt yn yr arch. 

3 Yna gwneuthum arch o goed 
bSittim; ac a neddais ddwy lech 
faen, fel y rhai cyntaf; ac a euth- 
um i fynu i'r mynydd, a'r ddwy 
lech yn fy llaw. 

4 Ac “efe a ysgrifenodd ar y 
llechau, fel yr ysgrifen gyntaf, y 
7 Dengair, a lefarodd yr ARGLWYDD 
wrthych yn y mynydd, o ganol y 
fân, yn nydd y gymmanfa: a rhodd- 
eS yl' ARGLWYDD hwynt attaf fi. 

5 Yna y dychwelais, ac y deuthum 
i waered o'r mynydd, ac a osodais y 


199 


b pen. â. 20, 


1401. 
&Exod.ô4.l. 





| b Exod. 95, 
5, 10, 


c Exod, 94. 
2. 





Z deg gor- 
chymyn. 





DEUTERONOMIUM, X. 


LL ——— hu Lu UU JU “— —-—_—_——  — |  _.-_—-_-  G—-—-—-—-—-—-———— — — — —-— — — —_ _—-— - _——-_—  —_ — —_ — —— — _——  — —— ———— —— —_ — — — — ——  — — — — — —_— —— — ——  —  —  ——  —  — — — a  ——  —  — — — — 


yn aŵ-roddi y ddwy lech. | 


| 

llechau yn yr arch, yr hon a wnaeth- 
wn, ac yno y maent; megis y gor- 
chymynodd yr ARGLWYDD i mi, 

6 Y A “meibion Israel a aethant 
o Beeroth meibion Jacan i *“Mo- 
serah: fyno y bu farw Aaron, ac|rŵ 
efe a gladdwyd yno; ac Eleazar ei 
fab a offeiriadodd yn ei le ef. 

7 “Oddi yno yr aethant i Gudgod- 
ah; ac o Gudgodah i Jotbath, tir 


afonydd dyfroedd. 
8 i Yr amser hwnnw ^y neillduodd |" Num.3.6. 





yr ARGLWYDD lwyth Lefi, i ddwyn 
arch cyfammod yr ARGLWYDD, i 
sefyll ger bron yr ARGLWYDD, i'w 
wasanaethu ef, ac i !fendigo yn ei 
enw ef, hyd y dydd hwn. 

9 “Am hynny ni bydd rhan i Lefi, 
nac etifeddiaeth gyd â'i frodyr: yr 
ARGLWYDD gw ei etifeddiaeth ef, 
megis y dywedodd yr ARGLWYDD 
dy DDUW wrtho ef. 

10 A'mi a arhoais yn y mynydd 
ddeugain niwrnod a deugain nos, 
fel y *dyddiau cyntaf: "a gwran- 
dawodd yr ARGLWYDD arnaf 
waith hon hefyd: ni ewyllysiodd yr 
ARGLWYDD dy ddifetha di. A331 

ll "A dywedodd yr ARGLWYDD |,!en.* 19. 
wrthyf, Cyfod, dos 20A daith o flaen | 34.4 33.1. 
y bobl; fel yr elont ì mewn ac y 
meddiannont y tir, yr hwn a dyngais 
wrth eu tadau ar ei roddi iddynt. 

12 $ Ac yr awr hon, Israel, “beth 
y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn 
ei ofyn gennyt, ond ofni yr AR- 
GLWYDD dy Dpuw, a rhodio yn ei 
holl ffyrdd, Pa'i garu ef, a gwasan- 
aethu yr ARGLWYDD dy Dpuw â'th. 
holl galon, ac â'th holl enaid, 

13 Cadw gorchymynion yr AR- 
GLWYDD, ai ddeddfau, y rhai yr 
wyf yn eu gorchymyn i tì y dydd 
hwn, er daioni ì ti? 

14 Wele, 1y nefoedd, a nefoedd y 
nefoedd, 4ydynt eiddo yr ARGLWYDD 
dy Dpuw, "y ddaear Aefyd ar hyn 
oll sydd ynddi. 

153 Yn unig ar dy dadau di y rhodd- 
eS yh' ARGLWYDD ei serch, gan eu 
hoffi hwynt: ac efe a wnaeth ddewis 
o'u had ar eu hol hwynt, sef o hon- 
och chwi, o flaen yr holl bobloedd; 
megis heddyw 4y gwelir. 

16 *Enwaedwch chwithau ddïen- 
waediad eich calon, ac na chaled- 
wch eich gwarr mwyach. 

17 Canys yr ARGLWYDD eich DUuw 
chwi y: DUw y duwiau, ac *Ar- 
glwydd yr arglwyddi, Duw mawr, 
cadarn, ac ofnadwy, yr 


i Lef. 9. 22. 
Num, 6. 23. 


k Num, 18, 
20. 
nen. 18. M, 
Ezec, 44, 
2s. 


1 Exod, 34, 
2s, 


- 


3 Neu, 
y deugain 
niwrnod 
cyntaf, 

m Exod. 32, 
14, 33. 


33.1. 


| 145. 
o Mìc. 6. 8. 


P pen. 6. 5. 
Matt. 22, 
Tf 


8 Exod,19.5, 
Ps. 115, 16, 
a l48,4, 

r Gen, 14.19, 
Ps,24,1. 


s drych 
Lef, 26. 41. 
)en, 30 6. 


Col. 2, 11, 
t Dat, 17. 14, 
a 19. 16, 


——_K Gw cc __c Ann.  LLLAÊÔA 0... __ .. . .Y, 


u 2 Chron, 


hwn “ni| 197. 

















dderbyn wyneb, ac ni chymmer 

wobr. | 

. | 18 *Yr hwn a fama yr amddifad 
ar weddw; ac y sydd yn hoffi y di- 

eithr, gan roddi iddo fwyd a dillad. 

19 7?Hoffwch chwithau y dïeithr: 
canys dïeithriaid fuoch yn nhir yr 
Aipht. 

20 “Yr ARGLWYDD dy DDUW a ofni, 
ac ef a wasanaethi: wrtho ef hefyd 
2 y glyni, ac i'w enw ef y tyngi. 

91 bPEfe yw dy fawl, ac efe yw 
dy DpDuw, yr hwn a wnaeth i ti y 
mawrion ar ofnadwy bethau hyn, 
y rhai a welodd dy lygaid. 

22 Dy dadau a aethant i waered 
i'r Aipht *yn ddeg enaid a thri 


“LM | ugain; ac yr awr hon yr ARGLWYDD 
aGen.15.5.| dy DDUW a'th wnaeth di “fel sêr y 


nefoedd o lïosowgrwydd. 


PENNOD XL 
1 Moses yn annog y bobl î ufudd-dod : 2 trwy 
eu gwybodaeth ew hunain o fawr weithred- 
oedd Duw; $ trwy addewid o fawr fendith- 
ion Duw, 16 a thrwy fygythion. 18 Bod yn 

rhaid myfyrio yn ofalus ar eiriau Duw. 26 

Rhoddi y fendith a'r felldith o'u blaen hwynt. 
(^n dithau yr ARGLWYDD dy 

DDUW, a chadw ei gadwraeth 
ef, a1 ddeddfau, a'i farnedigaethau, 
a'i orchymynion, byth. 

2 A chydnabyddwch heddyw: can- 
ys nid wyf yn ymddiddan â'ch 
plant, y rhai nid adnabuant, ac ni 
welsant gerydd yr ARGLWYDD eich 
Duw chwi, ei fawredd, ei law gref, 
a'i fraich estynedig ; 

3 Ei arwyddion hefyd, a'i weith- 
redoedd, y rhaì a wnaeth efe yng 
nghanol yr Aipht, i Pharaoh bren- 
hin yr Aipht, ac i'w holl dir; 

4 A'r hyn a wnaeth efe i lu yr 
Aipht, i'w feirch ef, ac I'w gerbyd- 
au; *y modd y gwnaeth efe i ddyfr- 
oedd y môr coch lenwi dros eu 
hwynebau hwynt, pan oeddynt yn 
ymlid ar eich ol, ac y difethodd yr 
ARGLWYDD hwynt hyd y dydd hwn: 

5 A'r hyn a wnaeth efe i chwi yn yr 
anialwch, nes eich dyfod i'r lle hwn; 

6 PA'r hyn a, wnaeth efe i Dathan, 
ac i Abiram, meibion Eliab, mab 
Reuben; y modd yr agorodd y 
ddaear ei safn, ac a'u llyngcodd 
hwynt, au teuluoedd, a'u pebyll, 
ar holl “olud oedd *ganddynt, ym 
mysg holl Israel. 

7 Eithr eich llygaid chwi oedd yn 
gweled holl fawrion weithredoedd 
yr ARGLWYDD, y rhai a wnaeth efe. 


| 98 Cedwch chwithau bob gorchy- 


191 


i ufudd-dod. | 


| Moses yn annog DEUTERONOMIUM, XI. 
| C 


myn yr ydwyf fi yn ei orchymyn i 
chwi heddyw; fel y byddoch gryf- 
ion, ac yr eloch i mewn, ac y medd- 
iannoch y tir yr ydych yn myned 
trosodd iddo i'w feddiannu: 

9 Ac fel yr estynoch ddyddiau yn 
y tir yr hwn a dyngodd yr AR- 
GLWYDD i'ch tadau, ar ei roddi 
iddynt, ac i'w had; sef tir yn llif- 
eirio o laeth a mêl. 

10 O herwydd y tir yr wyt yn 
myned iddo i'w feddiannu, nid fel 
tir yr Aipht y mae, yr hwn y daeth- 
och allan o hono, lle yr heuaist dy 
had, ac y dyfrheaist â'th droed, fel 
gardd lysiau: 

ll Ond y tir yr ydych yn myned 
trosodd iddo i'w feddiannu, sydd 
fynydd-dir, a dyffryndir, yn yfed 
dwfr o wlaw y nefoedd; 

12 Tir yw, yr hwn y mae yr 


| ARGLWYDD dy DDUW yn ei *ym- 
geleddu: “llygaid yr ARGLWYDD ll 


dy DpUw sydd bob amser arno, o 
ddechreuad y flwyddyn hyd ddiw- 
edd y flwyddyn hefyd. 

13 TA bydd, os gan wrandaw y 
gwrandêwch ar fy ngorchymynion, 
y rhai yr ydwyf yn eu gorchymyn i 
chwi heddyw, i garu yr ARGLWYDD 
eich Duw, ac i'w wasanaethu, â'ch 
holl galon, ac &ch holl enaid; 

14 Yna y rhoddaf wlaw i'ch tir yn 
eì amser, sef 1y cynnar-wlaw, ar 
diweddar-wlaw; fel y casglech dy 
ŷd, ath win, a'th olew ; 

15 A rhoddaf laswellt yn dy faes, 
i'th anifeiliaid; fel y bwyttâech, ac 
y'th ddigoner. 

16 Gwyliwch arnoch rhag twyllo 
eich calon, a chilio o honoch, a 
“ gwasanaethu duwiau dïeithr, ac 
ymgrymmu iddynt; 

17 Ac ennynu digllonedd yr AR- 
GLWYDD i'ch erbyn, a 'chau o hono 
ef y nefoedd, fel na byddo gwlaw, 
ac na roddo y ddaear ei chnwd, a'ch 
difetha yn fuan o'r tir yr hwn y mae 
yr ARGLWYDD yn ei roddi i chwi. 

18 $| Am hynny Egosodwch fy ngeir- 
iau hyn yn eich calon, ac yn eich 
meddwl, a Prhwymwch hwynt yn 
arwydd ar eich dwylaw, a byddant 
yn rhagdalau rhwng eich llygaid: 

19 IA dysgwch hwynt i'ch plant; 
gan grybwyll am danynt pan eis- 
teddych yn dy dŷ, a phan rodiech 
ar y ffordd, pan orweddych Aecfyd, 
a phan godych. 

20 Ac ysgrifena hwynt ar byst dy 
dŷ, ac ar dy byrth; 


LL — d >u aea au 2 cc ca ac cT uu EIR Chi y GR, 


HWY YN YND — 


- 
s 
Mc “———— A O  ROÏOÏYeiN HS arr Tu iad YTT —— I e eh el " a A TT Yn ENYN EU a ——— O ÏIe l I ————————— A 





Bendith a melldith. 


DEUTERONOMIUM, XII. 


Y lle î addoli, Duw. 





Cyn 
CRIST 
1451. 








n Exod, 29, 
7c 
open. 90. 15. 


| P pen, 28. 2, 





8 pen. 28.15. 





r pen. 27, 
12413] 
Jos. 8. 33, 


8 Gen. 12, 6. 
Barn. 7.l. 


$ pen, 6. 32. 


21 Fel yr amlhao eich dyddiau 
chwi, a dyddiau eich plant chwi, 
ar y ddaear yr hon a dyngodd yr 
ARGLWYDD wrth eich tadau am ei 


. rhoddi iddynt, “fel dyddiau y nef- 


oedd ar y ddaear. 

22 I Canys os gan gadw y cedwch 
yr holl orchymynion hyn, y rhaì yr 
ydwyf fi yn eu gorchymyn i chwi 
i'w gwneuthur, ì garu yr ARGLWYDD 
eich Duw, i rodio yn ei holl ffyrdd 
ef, ac i lynu wrtho ef; 

23 Yna y gyrr yr ARGLWYDD allan 
yr holl genhedloedd hyn o'ch blaen 
chwi, a chwi a feddiennwch genhedl- 
oedd mwy a chryfach na chwi. 

24 !Pob man y sathro gwadn eich 
troed chwi arno, fydd eiddo chwi: 


'|mo'r anialwch, a Libanus, ac o'r 


afon, sef afon Euphrates, hyd y môr 


.|eithaf, y bydd eich terfyn chwi. 


25 Ni saif gwr yn eich wyneb: 
eich arswyd a'ch ofn a rydd yr AR- 
GLWYDD eich DUW ar wyneb yr 
holl dir yr hwn y sathroch arno, 
"megis y llefarodd wrthych. 

26 4 “Wele, rhoddi yr ydwyf fi 
o'ch blaen chwi heddyw fendith a 
melldith : 

27 Pbendith, os gwrandêwch ar 
orchymynion yr ARGLWYDD eich 
Duw, y rhai yr ydwyf fi yn eu gor- 
chymyn i chwi heddyw; 

28 A 1melldith, onì wrandêwch ar 
orchymynion yr ARGLWYDD eich 
Ap ond dwyf O honoch allan o'r 

ordd yr y yn eì gorchym 
i chwi heddyw, i fyned ar ol dal 
dïeithr, y rhai nid adnabuoch. 

29 bydded gan hynny, pan ddygo 
yr ARGLWYDD dy Dpuw di i'r tir 
yr ydwyt yn myned iddo i'w fedd- 
iannu, roddi o honot "y fendith ar 
fynydd Garizim, a'r felldith ar fyn- 
ydd Ebal. 

30 Onid gyw y rhai hyn o'r tu 
hwnt ir Iorddonen, tu a'r lle y 
machluda yr haul, yn nhir y Ca- 
naaneaid, yr hwn sydd yn trigo yn 
y rhos ar gyfer Gilgal, *cer llaw 
gwastadedd Moreh ? 

31 Canys myned yr ydych dros 
yr Iorddonen, ìi fyned i feddiannu 
y tir y mae yr ARGLWYDD eich 
Duw yn ei roddi i chwi; a chwi 
a'i meddiennwch ac a breswyliwch 
ynddo. 

32 Gwyliwch chwithau *am wneuth- 
ur yr holl ddeddfau a'r barnedig- 
aethau, y rhai yr ydwyf fi yn eu 
rhoddi o'ch blaen chwi heddyw, 





PENNOD XII. 


1 Bod yn rhaiêd dinystrïo pob Ue y buasai 
delw-addoliaeth ynddo, 5 a chyrchu â'r Ue a 
ddewisodd Duw ŵw wasanaeth, 16, 29 Gwa- 
hardd gwaed. 17, 20, 26 Rhad yw bwytta 
pethau sanctaidd yn y le sanctaidd. 19 Na 
wrthoder y Lefiad. 29 Nac ymoroler am 
gau-ddwwiau. 


bos y deddfau ar barnedig- 
aethau, y rhaì a wyliwch ar 
ew gwneuthur, yn y tir a rydd AR- 
GLWYDD DDUW dy dadau i ti i'w 
feddiannu, yr holl ddyddiau y bydd- 
och fyw ar y ddaear. 

2 “Gan ddinystrio dinystriwch yr 
holl fannau, y rhai y gwasanaeth- 
odd y cenhedloedd yr ydych chwi 
yn eu “meddiannu eu duwiau yn- 
ddynt, ar y mynyddoedd uchel, 
ac ar y bryniau, a than bob pren 
gwyrddlas. 

3 PDrylliwch hefyd eu hallorau 
hwynt, a thorrwch eu colofnau 
hwynt, a llosgwch eu llwynau hwynt 
â thân, a thorrwch cerfiedig ddelw- 
au eu duwiau hwynt, a dinystriwch 
eu henwau hwynt o'r lle hwnnw. 

4 Na wnewch felly i'r ARGLWYDD 
eich Duw, 

5 Ond y lle “a ddewiso yr AR- 
GLWYDD eich Duw o'ch holl lwyth- 
au chwi, i osod ei enw yno, ei drigfa 
ef a geisiwch, ac yno y deuwch: 

6 A dygwch “yno eich poeth-oíff- 
rymmau, a'ch aberthau, a'ch * deg- 
ymmau, ac offrwm dyrchafael eich 
llaw, eich addunedau hefyd, a'ch off- 
rymmau gwirfodd, a chyntaf-anedig 
eich gwartheg a'ch defaid. i 

7 A bwyttêwch fyno ger bron yr |fpen.l4.26, 
ARGLWYDD eich Duw, a llawen- 
hêwch ym mhob dim y rhoddoch 
eich llaw arno, chwychwi a'ch teu- 
luoedd, yn yr hyn y'th fendithiodd 
yr ARGLWYDD dy DDUW. 

8 Na wnewch yn ol yr Agyn oll yr 
ydym ni yn ei wneuthur yma hedd- 
yw, pob un yr hyn /yddo uniawn 
yn ei olwg ei hun. 

9 Canys ni ddaethoch hyd yn hyn 
i'r orphwysfa, ac i'r etifeddiaeth, yr 
hon y mae yr ARGLWYDD dy DDUW 
yn ei rhoddi ì ti. 

10 Ond pan eloch dros yr Ior- 
ddonen, a thrigo yn y tir yr hwn 
y mae yr ARGLWYDD eich DUW yn 
ei roddi yn etifeddiaeth i chwi, a 
phan roddo lonydd i chwi oddi 
wrth eich holl elynion o amgylch, 
fel y preswylioch yn ddïogel: 

ll Yna y bydd “lle wedi i'r AR- |5lBren.S. 
GLWYDD eich DUw ei ddewis iddo, | Ps.78. 68. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





a pen, 7. 5, 


2 Neu, 
etifeddu, 


b Barn. 2. 2, 


'x Bren. 8. 
2 Chron, 
To M?2. 


d Lef, 17, 3, 


ead. 17. 
pen, 14. 22, 
8.15. 19, 20, 

































| Gwahardd gwaed, 





Cyn 
CRIST 
1451. 





3Heb.a 
hoU ddewis 
eich add- 
unedau. 


h pen, 10. 9. 


ì ad. 22. 


k Gen. 9. 4. 
Lef. T. 26. 
a 17.10. 
pen. 15. 23, 


ì pen, 14. 27. 
4 Heb. 
ay holl 
ddyddiau. 
m Gen. 15, 
18. a 2S, 14. 





un ad, 15, 








dygwch yr hyn oll yr ydwyf fì yn ei 
orchymyn i chwi; sef eich poeth- 
offrymmau, a'ch aberthau, eich deg- 
ymmau, a_ dyrchafael-offrwm eich 
llaw, *a'ch holl ddewis addunedau, y 
rhai a addunedoch i'r ARGLWYDD. 
12 A llawenhêwch ger bron yr 
ARGLWYDD eich Duw; chwi, a'ch 
meibion, a'ch merched, a'ch gweis- 
ion, a'ch morwynion, ar Lefiad 4 


Jyddo yn eich pyrth chwi: canys 


hnid oes iddo ran nac etifeddiaeth 
gyd â chwi. 

13 Gwylia arnat rhag poeth-offirym- 
mu o honot dy boeth-offrymmau ym 
mhob lle a'r a welych: 

14 Ond yn y lle a ddewiso yr AR- 
GLWYDD O fewn un o't lwythau di, 
yno yr offrymmi dy boeth -offrym- 
mau, ac y gwnei yr hyn oll yr yd- 
wyf fi yn ei orchymyn i ti. 

15 Er hynny ti a gei ladd a bwytta 
cig yn ol holl ddymuniant dy galon, 
yn ol bendith yr ARGLWYDD dy 
DpDuUw, yr hon a rydd efe i ti, yn dy 
holl byrth : *yr aflan a'r glân a fwytty 
o hono, megis o'r iwrch a'r carw. 

16 “Ond na fwyttêwch y gwaed; ar 
y ddaear y tywelltwch ef fel dwfr. 


17 1 Ni elli fwytta o fewn dy byrth | 


ddegfed dy ŷd, na'th win, na'th olew, 
na chyntaf-anedig dy wartheg, na'th 
ddefaid, na'th holl addunedau y rhai 
a addunech, nath offrymmau gwir- 
fodd, na dyrchafael-offrwm dy law: 

18 Ond o flaen yr ARGLWYDD dy 
Dpuw y bwyttêi hwynt, yn y lle a 
ddewiso yr ARGLWYDD dy DDUW, 
íi, a'th fab, a'th ferch, a'th was, a'th 
forwyn, a'r Lefiad a fyddo yn dy 
byrth di: llawenycha ger bron yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn yr hyn oll 
yr estynech dy law arno. 

19 Gwylia arnat rhag gadael y Lef- 
iad, *tra fyddech byw ar y ddaear. 

20 4 Pan helaetho yr ARGLWYDD 
dy DpDUw dy derfyn di, Tmegis y 


:| dywedodd wrthyt, os dywedi, Bwyt- 


tâf gig, (pan ddymuno dy galon 
fwytta cig,) yn ol holl ddymuniad 
dy galon y bwyttêi gig. 

21 Os y lle a ddewisodd yr AR- 
GLWYDD dy DDUW i roddi ei enw 
ynddo, fydd pell oddi wrthyt; yna 
lladd o'th wartheg, ac o'th ddefaid, 
y rhai a roddodd yr ARGLWYDD 1 
tì, megis y gorchymynais ì fi, a 
bwytta o fewn dy byrth wrth holl 
ddymuniad dy galon. 

22" Etto fel y bwyttêir yr iwrch a'r 


DEUTERONOMIUM, XIH. 






i beri i'w enw aros ynddo; yno y | carw, felly y bwyttêi ef: yr aflan a'r 


glân a1 bwytty yn yr un ffunud. 

23 "Yn unig ^bydd sicr na fwyt- 
tâech Py gwaed: canys y gwaed 
yw yr einioes; ac ni chei fwytta 
yr einioes ynghyd â'r cig. 

24 Na fwytta ef; ar y ddacar y 
tywellti ef fel dwfr. 

25 Na fwytta ef; fel y byddo 
daioni i fi, ac i'th feibion ar dy ol, 
pan wnelych yr uniawn yngolwg 
yr ARGLWYDD. 

26 Etto cymmer dy gyssegredig 
bethau y rhai sydd gennyt, a'th 
addunedau, a thyred i'r lle a ddew- 
i8S0 yr ARGLWYDD. 

27 Ac 1offrymma dy boeth-offiwm, 
(y cig ar gwaed,) ar allor yr An- 
GLWYDD dy DDUW: a gwaed dy 
aberthau a dywelltir wrth allor yr 
ARGLWYDD dy DDUW; a'r cig a 
fwyttêi di. 

28 Cadw a gwrando yr holl eiriau 
hyn yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i 
ti; fel y byddo daioni i îl, ac i'th 
feibion ar dy ol byth, pan wnelych 
yr hyn sydd dda ac uniawn y'ngol- 
wg yr ARGLWYDD dy DDUW. 

29 4 Pan ddinystrio yr ARGLWYDD 
dy DDUW y cenhedloedd, y rhai yr 
wyt ti yn myned attynt i'w medd- 
iannu, o'th flaen di, a “dyfod o 
honot yn eu lle hwynt, a phres- 
wylio yn eu tir hwynt: 

30 Gwylia arnat "rhag ymfaglu o 
honot ar eu hol hwynt, wedi eu din- 
ystrio hwynt o'th flaen di; a rhag 
ymorol am eu duwiau hwynt, gan 
ddywedyd, Pa fodd y gwasanaeth- 
odd y cenhedloedd hyn eu duwiau * 
myfì a wnaf felly hefyd. 

91 Na wna di felly ir ARGLWYDD 
dy DDUw:: canys pob ffieidd-dra "yr 
hwn oedd gas gan yr ARGLWYDD, a 
wnaethant hwy i'w duwiau: canys 
“eu meibion hefyd a'u merched a 
losgasant yn tân i'w duwiau. 

32 Pob gair yr wyf fì yn ei orchy- 
myn i chwi, edrychwch am wneuth- 
ur hynny: *na chwanega atto, ac na 
£hyn oddi wrtho. 


PENNOD XIII. 

1 Y rhai a hudo î ddelw-addoliaelh, 6 er nesed 
a fônl i ti, 9 rhaid yw eu llabyddio. 12 Nad 
arbeder y dinasoedd lle y bo gaw-dduwiaelh. 

AN godo yn dy fysg di bro- 
phwyd, neu freuddwydydd 
breuddwyd, (a rhoddi i ti arwydd 
neu ryfeddod, 
o A dyfod i ben o'r “arwydd neu 


a. gau-ddwwiaeth. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





o ad, 16. 

b Heb. m- 
gryfhd. 

P Lef, 17, 
11,14 


ŷ * 


9 Lef. 1. 6, 
9, 13, 


6 Heb, 
meddian- 
nu, neu, 
etifeddw 
o honol 
hwynt, 

r pen, 7, Ì6. 


7 Heb, yr 
Arglwydd, 
yr hwn 
oedd gâs 
ganddo. 

5 Lef, 18, 21, 

20.2 


a e'u w 
en. 1$. 10, 
er. 92, 35. 


t pen, &. 2, 


a Edrych 
pen. 18, 22, 


y rhyfeddod a lefarodd efe wrthyt,) Maii.T.29, 


—_—_ ru  ——_—————— 
SI VV |ÍÍâÎâU || | | M.u———————_—_—_—_—-—-_—-— ———-—_—_—— ——— —— —_—_—— — —  —_—_——  —_— —_ —_—_—_—_—-—_—_—-—_——_ ———_—_—-—  —F—_——-———---—  ——— — ——— ——-——— O / 





eI... .,ÂÂ^AÔNŴPÂôÂ^XA_^Â^Â_,5,,,,,,,,,,,,,________.,,..,__—_.__________—__—_—_ Yu _—— Au 
an yd NU 


Cospedigaeth 


gan ddywedyd, Awn ar ol duwiau 
dïeithr, (y rhai nid adwaenost,) a 
gwasanaethwn hwynt; 

3 Na wrando ar eiriau y prophwyd 
hwnnw, neu ar y breuddwydydd 
breuddwyd hwnnw: canys yr AR- 
GLWYDD eich Duw sydd yn eich 
.|Pprofi chwi, ìi wybod a ydych yn 
caru yr ARGLWYDD eich Duw â'ch 
holl galon, ac â'ch holl enaid. 

4 Ar ol yr ARGLWYDD eich DUW 
yr ewch, ac ef a ofnwch, a1 orchy- 
mynion ef a gedwch, ac ar ei lais ef 
y gwrandêwch, ac ef “a wasanaeth- 
wch, ac wrtho ef y glynwch. 

5 A'r *prophwyd hwnnw, neu y 
breuddwydydd breuddwyd hwnnw, 
a roddir i farwolaeth ; canys llefar- 
odd * i'ch troi chwi oddi wrth yr AR- 
GLWYDD eich Duw, yr hwn a'ch dug 
chwi allan o dir yr Aipht, ac arch 
gwaredodd chwi o dŷ y caethiwed, 
i'th wthio di allan o'r ffordd, yr hon 
y gorchymynodd yr ARGLWYDD dy 
DDUW 1 íi rodio ynddi. “Felly y 
tynni ymaith y drwg o'th fysg. 

6 $ “Os dy frawd, mab dy fam, neu 
dy fab dy hun, neu dy ferch, neu 
£wraig dy fynwes, neu dy gyfaill, yr 
hwn sydd fel dy enaid dy hun, a'th 
annog yn ddirgel, gan ddywedyd, 
Awn a gwasanaethwn dduwiau diï- 
eithr, y rhai nid adnabuost ti, na'th 
dadau; 

7 Sef rhai o dduwiau y bobl sydd 
o'ch amgylch chwi, yn agos attat, 
neu ym mhell oddi wrthyt, o 4m 
cwrr i'r tir hyd gwrr «ra y tir: 

8 Na chydsynia âg ef, ac na wrando 

arno, ac nac arbeded «ly lygad ef, ac 
nac eiriach ef, ac na chela arno: 
9 Ond " gan ladd lladd ef; bydded 
'dy ìaw di arno ef yn gyntaf, i'w 
roddi i farwolaeth, a llaw yr holl 
bobl wedi hynny. 

10 A llabyddia ef â meini, fel y 
byddo marw: canys ceisiodd dy 
wthio di oddi wrth yr ARGLWYDD dy 
DDUW, yr hwn a'th ddug di allan o 
dir yr Aipht, o dŷ y * caethiwed. 

11 A Fholl Israel a glywant, ac a 
ofnant, ac ni chwanegant wneuthur 
y fath beth drygionus a hyn yn dy 
blith. 

12 1 Pan glywech am un o'th ddin- 
asoedd, y rhai y mae yr ARGLWYDD 
dy DDUW yn eurhoddiitii drigo 
ynddynt, gan ddywedyd, 

13 'Aeth dynion, meibion *y fall, 
allan o'th blith, a gyrrasant drigol- 
ion eu dinas, gan ddywedyd, Awn, 


Cyn 
CRUSU 
1451. 





Dat,13, 14, 
c pen, 10.20. 


d pen, 18. 20. 
er, 14, 15. 
Zech. 13, 3. 


2 Heb. dyy- 
chweliad 
yn erbyn 


yr Ar- 
glwydd. 


epen.22.2] 
2 2A 

l Oor.5. 13, 

Ten. 17. 2. 


€£ Edrych 
Gen. 16. 5. 
pen. 2S. 54, 
Diar, 5. 20. 
Mic. 7. 5. 





h pen, 17, 7. 
ì Act. 7. 69, 


3 Heb. 
caelhion. 
k pen, 17.19. 


1 1 Ioan 2, 
19, 

Jud. 19, 

4 Neu, 

Belicl. 


Edrych 
Barn, 19.4 
og 


ll Sam, ). 


OTO ON 
20Cor.6.15, 


194 


DEUTERONOMIUM, XIV. 


| yn fforchog: y camel, ar ysgyfarn- | 


| gwasanaethwn dduwiau diïeithr, y 


eilun-addolwyr. 


Cyn 
CRIST 


rhai nid adnabuoch ; 1451. 


14 Yna ymofyn, a chwilia, a chais 
yn dda: ac wele, os gwirionedd wv, 
& bod yn sicr wneuthur y ffieidd-dra 
hyn yn dy fysg; 

15 Gan daro taro drigolion y ddin- 
as honno â min y cleddyf; “difroda 
hi, ar rhaì oll a fyddant ynddi, a'i 
hanifeiliaid hefyd, â min y cleddyf. 

16 A'i holl yspail hi a gesgli i ganol 
ei heol hi, ac a losgi y ddinas a'i holl 
yspail hi yn gwbl, i'r ARGLWYDD dy 
Dpuw, â thân: felly bydded yn 
garnedd byth; nac adeilader hi 
mwy. 

17 Ac "na lyned wrth dy law di 
ddim o'r *dïofryd-beth: fel y dy- 
chwelo yr ARGLWYDD oddi wrth 
angerdd ei ddig, ac y rhoddo i ti 
drugaredd, ac y tosturio wrthyt, ac 
yth amlhao, megis y tyngodd wrth 
dy dadau: | 

18 Pan wrandawech ar lais yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, *gan gadw ei 
holl orchymynion ef, y rhai yr wyf 
fì yn ex gorchymyn i ti heddyw, gan 
wneuthur 4r Ay sydd uniawn yng 
ngolwg yr ARGLWYDD dy DDUW. 


PENNOD XIV. 
i Na ddylai piant Duw mo'w hanfurfio eu 
hunain wrth alaru. 9 Pa beth a ellir, a pha | 

beth nis gellir eî fwytta, 4 o anifeiliaid, 90 

bysgod, 11o adar. 21 N1 ellir bwylta yr hyn 

a fo farw eî hun. 22 Degymmau gwasanaeth 

Duw. 23 Y degymmau a'r cyntaf-anedig î | 

ymlawenychu ger bron yr 4rglwydd. 2$ 

Degwm y drydedd flwyddyn yn elusen. 

Mn ydych chwi ir AR- 
GLWYDD eich DUW: *na thor- ;*Fef.19.28. 
rwch mo honoch eich hunain, ac na! Jer 16. 6. 
wnewch foelni rhwng eich llygaid, aír 5. 
dros y marw. 18. 

2 PCanys pobl sanctaidd vyt íi i'r | pen-7. 6. 
ARGLWYDD dy DDUW, ar AR 
GLWYDD a'th ddewisodd di i fod. 
yn bobl unig iddo ef, o'r holl bobl- 
oedd sydd ar wyneb y ddaear. 

3 1 Na fwytta ddim ffiaidd. 

4 “Dyma yr anifeiliaid a fwyt- 
têwch: eidion, llwdn dafad, a llwdn 
gafr, 

5 Y carw, a'r iwrch, a'r llwdn. 
hydd, a'r bwch gwŷllt, a'r “unicorn, 
a'r *ŷch gwŷllt, a'r afr wŷllt. 

6 A phob anifail yn hollti yr ewin, 
ac yn fforchogi hollt y ddwy ewin, 
ac yn cnoi cil, ym mysg yr anifeil- 
iaid; hwnnw a fwyttêwch. 

7 Ond hyn ni fwyttêwch, o'r rhai a. 


enoant y cil, neu a holltant yr ewin | 





m Lef,27.28, 
Jos. 6. 17, 


i n pen. 7. 26, 


5 Neu, 
peth mell- 
digedig. 





o pen. 12, 
| 25,92, 











c Lef. 11. 
2, cc 





2 Heb. 
dishon. 
3 bual. 





Beah a ellir ei fwylta. 


Cyn 
CRIST h 


1451, 


aLef.11.27. 


e Lef, 11. 9. 


fLef. 11.19. 


& Edrych 


Lef, 11, 21, 


h Exod. 23. 


19. a 34.2t. 


k pen. 15, 
19, 20, 





og, ar gwningen: er bod y rhai 
yn yn cnoi eu cil, am nad ydynt 
yn fforchogi yr ewin, aflan ydynt 
1 chwi. 

8 Yr hwch hefyd, er ei bod yn 
ífforchogi yr ewin, ac heb gno cil, 
aflan 4 i chwi: na fwyttêwch o'u 
cig hwynt, ac î na chyffyrddwch â'u 
burgyn hwynt. 

9 1 *Hyn a fwyttêwch o'r hyn oll 
sydd yn y dyfroedd: yr hyn oll sydd 
iddo esgyll a chŵn a fwyttêwch. 

10 A'r hyn oll nid oes iddo esgyll 
a chên, ni fwyttêwch: aflan gyw i 
chwi. 

11 4 Pob aderyn glân a fwyttêwch. 

12 A dyma y rhai ni fwyttêwch o 
honynt: yr eryr, ar wŷdd-walch, 
a'r fôr-wennol, 

13 A'r bod, a'r barcut, a'r fwltur 
yn ei rhyw, 

14 A phob cigfran yn ei rhyw, 

15 A chyw yr estrys, ar fran nos, 
a'r gog, a'r hebog yn ei ryw, 

16 Aderyn y cyrph, a'r dylluan, 
a'r gogefran, 

17 A'r pelican, a'r bïocen, a'r ful- 
fran, 

18 A'r ciconia, a'r crŷr yn ei ryw, 
a'r gornchwigl, a'r “ystlum. 

19 A &phob ymlusgiad asgellog 
sydd aflan i chwi: na fwytiâer 
hwynt. 

20 Pob ehediad glân a fwyttêwch. 

21 $ Na fwyttêwch ddim a fo marw 
ei hun: dod ef i'r dïeithr fyddo yn 
dy byrth, a bwyttâed ef; neu gwerth 
ef ir dïeithr: canys pobl sanctaidd 
ydwyt ir ARGLWYDD dy Dpuw,. 
h Na ferwa fŷn yn llaeth ei fam. 

22 i Gan ddegymmu degymmoa holl 
gynnyrch dy had, se/ íîrwyth dy 
faes, bob blwyddyn. 

238 A bwytta ger bron yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, yn y ile a ddew- 
iso efe i drigo o'i enw ef ynddo, 
Eddegwm dy ŷd, dy win, a'th olew, 
a chyntaf-anedig dy wartheg, a'th 
ddefaid ; fel y dysgech ofni yr AR- 
GLWYDD dy DDUW bob amser. 

24 A phan fyddo y ffordd ry hir i 
fi, fel na ellych ei ddwyn ef, neu os 
y lle fydd ym mhell oddi wrthyt, 
yr hwn a ddewiso yr ARGLWYDD dy 
Dpuw i osod ei enw ynddo, pan 
y'th fendithio yr ARGLWYDD dy 
DpuUw: 

25 Yna dod & werth yn arian; a 
rhwym yr arian yn dy law, a dos 
i'r lle a ddewiso yr ARGLWYDD dy 
Dpuw: 


c7—————— — 


195 


DEUTERONOMIUM, XV. 


26 A dod yr arian am yr hyn oll a. 
*chwennycho dy galon ; am wartheg, 
neu am ddefaid, neu am win, neu am 
ddïod gref, neu am yr hyn oll a ddy- 
muno dy galon: a bwytta yno ger 
bron yr ARGLWYDD dy DDUW, a 
llawenycha di, a'th deulu. 

27 A'r Lefiad yr hwn /yddo yn dy 
byrth, na wrthod ef 
Un na rhan nac etifeddiaeth gyd 
â thi. 

28 $ " Ym mhen tair blynedd y 
dygi allan holl ddegwm dy gnwd y 
ílwyddyn honno: a dyro ef i gadw 
o fewn dy byrth, 

29 A'r Lefiad, (am "nad oes iddo ran 
nac etifeddiaeth gyd â thi,) a'r di- 
eithr, a'r amddifad, a'r weddw, y rhai 
Jydd yn dy byrth di, a ddeuant, ac 
a fwyttânt, ac a ddigonir; fel P y'th 
fendithio yr ARGLWYDD dy DDUW 
ym mhob gwaith a wnelych â'th 


law. 

PENNOD XV. 

1 Y seithfed. flwyddyn yn flwyddyn gollyngdod 
i'r tlodion: 7 ebío nas dylai rwysiro benthyccio 
neu roddi. 12 Gwas o Hebread, 16 oddi eithr 
iddo fod yn anfoddlawn 4 ymadael, sydd 
raid ei ollwng ymaith yn rhydd y seithfed 
Jlwyddyn; ond nid yn waglaw. 19 Rhaid 
yw cyssegru pob gwrryw cyntaf-anedig o'r 
anifeiliaid i'r Arglwydd. 

NY mhen ^00 saith mlynedd 

gwna ollyngdod. 

2 A dyma wedd y gollyngdod. 
Gollynged pob * echwynwr i'w gym- 
mydog yn rhydd ei echwyn a ech- 
wynodd efe: na fynned Aynny 
drachefn gan ei gymmydog, neu ei 
frawd; canys cyhoeddwyd gollyng- 
dod yr ARGLWYDD. 


: am "nad oes |n3 





Am ddegymmau. 


Cyn 
CRIST | 


1451. 


4 Heb. 
of yno dy 





I pen. 12, 19. 
m Num. 18, 


pen. 18.1. 


n pen.26,12. 


o ad. 27. 


P Edrych 
Mal, 3, 10, 


a Exod, 21. 
2, a 23, 10. 
Lef. 25. 9, 
4. 

Jer, o4, l4, 


2 Heb, 
meisir ech- 
wyn ei iaw. 


en, 29. 20. 


3 P'Ti a elli fynnu drachefn gan y hn 


dïeithr; ond gollynged dy law yn 
rhydd gyr Aym sydd i tì gyd ŵth 
frawd: 

4 *Megis na byddo o honot ti gar- 
dottyn: canys yr ARGLWYDD gan 
fendithio a'th fendithia di, yn y tir 
y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn 
ei roddi i ti yn etifeddiaeth i'w 
feddiannu ; 

5 Yn unig os gan wrandaw y 
gwrandewi ar lais yr ARGLWYDD 
dy DDUW, gan gadw a gwneuthnr 


3 Ond pan 
na byddo, 


yr holl orchymynion yma, y rhai|. 


yr ydwyf fi yn eu gorchymyn i ti 
heddyw. 

6 Canys yr ARGLWYDD dy DDUW 
ath fendithia, megis y llefarodd 
wrthyt, fel “y benthycciech i gen- 
hedloedd lawer, ac na fenthycciech 


di ganddynt; ti hefyd a arglwydd- 


c pen. 28, 
12, 44, 








Blwyddyn gollyngdod. 


Cyn 
! CRIS T 
1451. 





d Matt. 5. 
Ta 6. 94, 
OD. 


mat 23, 6. 
os O» 


Ha 5 ed 


HAS 20, 


f Matt. 96. 


Ioan 12,8. 


E Exod. 21. 
y, 
Jer, 24. 14. 


4 Heb, 
Belial, 

6 IIeb. air. 

e aan 28. 





Ih Am 2. 


ADD, 
ay UU 


gyflog 


—— Cyn _ liaethi ar genhedloedd lawor, ac nid | a'r ARGLWYDD dy DDUw a'th fen-| Cyn. ar genhedloedd lawcr, ac nid 
arglwyddiaethant hwy ar nat ti. 

7 $ Os bydd yn dy fysg di un o'th 
frodyr yn dlawd o fewn un o'th 
byrth, yn dy dir yr hwn y mae yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi 
i tfi, na chaleda dy galon, ac na 
chau dy law oddi 'wrth dy frawd 
tlawd : 

8 “Ond gan agoryd agor dy law 
iddo, a chan fenthyccio benthyccia 
ddigon i'w angen ef, yv hyn fyddo 
arno ei eisieu. 

9 Gwylia arnat, rhag bod yn dy 
galon * ddrwg 5feddwl i dd Ed. 
yd, Agos yw y seithfed flwyddyn, 
blwyddyn y gollyngdod; a bod dy 
“lygad yn ddrwg c yn erbyn dy frawd 
tlawd, rhag rhoddi iddo, a_llefain 
O hono ef ar yr ARGLWYDD rhagot, 
a'i fod yn bechod i íl. 

l0 Gan roddi dod iddo, ac na 
fydded drwz gan dy galon pan 
roddych iddo: canys o achos y peth 
hyn y'th fendithia yr ARGLWYDD dy 
DDUW yn dy holl waith, ac yn yr 
hyn oll y dodych dy law arno. 

ll Canys 'ni dderfydd y tlawd o 
ganol y tir: am hynny yr ydwyf fi 
yn gorchymyn i ti, gan ddywedyd, 
Gan agoryd agor dy law i'th frawd, 
í| 'th anghenus ac i'th dlawd, yn dy 

T1 

12 SS Os gwerthir dy frawd, He- 
bread, neu Hebrces, i ti, a'th was- 
anaethu chwe bly nedd; y seithfed 
flwyddyn Y ef yn 'rhydd oddi 
wrthyt. 

18 A phan ollyngech ef yn rhydd 
oddi wrthyt, na ollwng ef yn wag: 

l4 Gan lwytho llwytha ef o'th 
braidd, ac o'th ysgubor, ac o'th 
winwrŷf: o'r hyn y'th fendithiodd 
yr ARGLWYDD dy DpDuw, dod iddo. 

15 A chofia mai gwas fuost yn 
nhir yr Aipht, a'th waredu o'r ARn- 
GLWYDD dy DDUW: am hynny yr 
ydwyf yn gorchymyn y peth hyn 
4 ti heddyw. 

16 Ond os dywed wrthyt, Nid âf 
allan oddi wrthyt; am ei fod yn dy 
hoffi di a'th dŷ; o herwydd bod yn 
dda arno ef gyd â thi: 

17 PYna cymmer fynawyd, a dod 
trwy ei glust ef, ac yn y ddor; a 
bydded 47 was i ti byth: felly hef- 
yd y gwnei i'th forwyn. 

l8 Na fydded caled gennyt ei 
ollwng ef yn rhydd oddi wrthyt, 
canys gwasanaethodd di werth idau 
gweinidog, chwe blynedd: 


196 


DEUTERONOMIUM, XVI. 


ar ARGLWYDD dy DDUW oth fen- 
dithia yn yr hyn oll a wnelych. 


Gw  Blwyddyfhgoliaiigdod. . DEUTERONONIUN, AV HNN FUN y Pasc. 


19 4 “ Pob cyntaf-anedig yr hwn |, rm 


a enir o'th wartheg, neu o'th ddef- Ê 


aid, yn wrryw, a gyssegri di i'r AR- 
GLWYDD dy DDUW: na weithia â 
chyntaf-anedig dy ychain, ac na 
chneifia gyntaf-anedig dy ddefaid. 

20 !Ger bron yr ARGLWYDD dy 
DDUW y bwyttêi ef bob blwyddyn, 
yn y lle a2 ddewiso yr ARGLWYDD, 
ti ath deulu. 

21 mÔOnd os bydd anaf arno, os 
cloff neu ddall fydd, meu arno ryw 
ddrwg anaf aral; ma abertha ef 
i'r ARGLWYDD dy Dpuw. 

22 0 fewn dy byrth y bwyttêi ef: 

"yr aflan a'r glân ynghyd a'i bwylty, 
megis yr iwrch, ac megis y carw. 

23 9Etto na fwytta. ei waed ef; 
tywallb hwnnw ar y ddaear fel 
dwfr. 


PENNOD XVI. 

1 Gwyl y Pasc, 9 yr wythnosau, 15 y pebyll. 16 
Rhaid i bob gwrryw ofjrwm, yn ol ei allu, 
ar y taîr gwyl hyn. i8 Am farnwyr a barn 
gyfiawn. 21 Gwahardd llwynau a delwau, 

ADW *y mis Abib, a chadw 
Basc i'r ARGLWYDD 'dy Dpuw: 
canys Po fewn y mis Abib y dug yr 

ARGLWYDD dy DDUW di allan o'r 

Aipht, *o hyd nos. 

2 Abertha dithau yn Basc i'r An- 
GLWYDD dy DDUW, o ddefaid a 
1gwartheg, yn *y llo a ddewiso yr 
ARGLWYDD dy DDUW i drigo Oi 
enw ef yno. 

3fNa fwytta fara lefeinllyd gyd âg 
ef: saith niwrnod y bwyttêi gyd âg 
ef fara croyw, sef bara cystudd: 
(canys ar ffrwst y daethost allan o 
dir yr Aipht:) fel y cofiech ddydd 
dy ddyfodiad allan o dir yr Aipht 
holl ddyddiau dy einioes. 

4 Ac na weler gennyt surdoes yn 
dy holl derfynau saith niwrnod; ac 

hnac arhôed dros nos hyd y bore 

ddim o'r cig a aberthaist yn yr 

hwyr, ar y dydd cyntaf. 

5 Ni elli ? aberthu y Pasc o fewn yr 
un o'th byrth, y rhaì y mae yr AR- 
GLWYDD dy DDUW yn eu rhoddi i tì: 

6 Ond yn y lle a ddewiso yr AR- 
GLWYDD dy DDUW i drigo o'i enw 
ef ynddo; yno yr aberthi y Pasc yn 
yr hwyr, ar fachludiad haul, y pryd 
y daethost allan o'r Aipht. 

7 Yna y rhosti, ac y bwyttêi ef, yn 

y llo a ddewiso yr ARGLWYDD dy 
Wat, a'r bore y dychweli, ac yr 
âi i'th su uh babell MM —— 


Num.3.13. 


lpen.l2.7 
17. a 14.23. 
a 16.ll,14. 


m Ar UU, 


F NM.1 


npen, 12.15. 


9 pen. 1 
6, 23. 


Ee 12, 
2,& 

b Exod. 13, 
4, 

c Exod, 12, 
29, 42. 

d Num, 28. 
19. 

e pen. 12. 5. 


f Exod, 12, 


g Hr. 34, 


h Ex HO. 


2 Nou, ladd. 





Cyn 
CRIST 
1451. 

8 Hob, 
gwuhardd- 
ìad. 

1 Exod, 23, 

16.a 34,22, 


Lef. 22. 15, 
Num, 28. 
26. 


k Exod. 23. 


Lef. 23. 31. 
Num, 29. 
12. 
4Heb.lawr- 
dyrnu, a'th 
winwryŷf. 
1 Neh. 8, 

9, &c, 


rm. Exod. 23. 
a 4, 23, 


n Exod. 22. 
Jlŷ); E1Y'r, MAS): 


ol Chron, 

Zo.4. 
a,26, 29, 
2 Chron. 
19. 8, 


P Ezod. 23, 


Diar, 17, 3, 
22 


Preg. T. T. 
5 Neu, 
achosion. 


——— — - — — — . .— — —  — 7 >> “Hu uu i _— __—_—_———-—_—_— — — — — — ac GG AL. GST — 
b - 


Gwyl y pebyll. 


, 6. 
Lef. 19, 15, | 





8 Chwe diwrnod y bwyttêi fara 
croyw: ac ar y seithfed dydd y mae 
*uchel-wyli'r ARGLWYDD dy DDUW; 
ni chei wneuthur gwaith 4nddo. 

9 J Cyfrif i ti saith wythnos: pan 
ddechreuo y crymman ar yr ŷd, y 
dechreui rifo y saith wythnos. 

10 A chadw wyl yr wythnosau i'r 


|ARGLWYDD dy DDuUw, âg offrwm 


gwirfodd dy law, yr hwn a roddi, 
megis y'th fendithio yr ARGLWYDD 
dy DpuUw. 

l1 A llawenycha ger bron yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, ti, a'th fab, a'th 
ferch, a'th was, a'th forwyn, a'r Lef- 
iad a fyddo o fewn dy byrth, a'r 
dïeithr, a'r amddifad, a'r weddw, 
sydd yn dy fysg, yn y lle a ddewiso 
yr ARGLWYDD dy DDUW i drigo o'i 
enw ef ynddo, 

12 Cofia hefyd mai caethwas fuost 
yn yr Aipht: a chadw a gwna y 
deddfau hyn. 

13  F Cadw i ti wyl y pebyll saith 
niwrnod, wedi i ti gasglu dy *ŷd 
a'th win. 

14 A 'llawenycha yn dy wyl, ti, a'th 
fab, a'th ferch, ath was, a'th for- 
wyn, ar Lefiad, a'r dïeithr, ar am- 
ddifad, ar weddw, y rhaì fyddani 
o fewn dy byrth. 

15 Saith niwrnod y cedwi wyl i'r 
ARGLWYDD dy DDUW, yn y lle a 
ddewiso yr ARGLWYDD: canys yr 
ARGLWYDD dy DDUW a'th fendithia 
yn dy holl gnwd, ac yn holl waith 
dy ddwylaw; am hynny bydd di- 
thau lawen. 

16 4 “Tair gwaith yn y flwyddyn 
yr ymddengys pob gwrryw o honot 
o flaen yr ARGLWYDD dy Dpuw, 
yn y lle a ddewiso efe; ar wyl y 
bara croyw, ac ar wyl yr wythnosau, 
ac ar wyl y pebyll: ond "nac ym- 
ddangosed neb o ílaen yr ARGLWYDD 
yn waglaw. 

17 Pob un yn ol rhodd ei law, yn 
ol bendith yr ARGLWYDD dy DDUW 
yr hon a roddes efe i ii. 

18 í “Gwna i ti farnwyr a blaen- 
orion yn dy holl byrth, y rhai y 
mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn eu 
rhoddi i ti trwy dy lwythau; a barn- 
ant hwy y bobl â barn gyfiawn. 

19 P Na ŵyra farn, ac na chydneb- 
ydd wynebau; na dderbyn wobr 
chwaith : canys gwobr a ddalla lyg- 
aid y doethion, ac a ŵyra Peiriau 
y cyfiawn. 

20 Cyfiawnder, cyfiawnder a_ddi- 


lyni; fel y byddych fyw, ac yr eti- 


197 


DEUTERONOMIUM, XVII. 


feddych y tir yr hwn y mae yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn eì roddi 
ì ti. 

21 Na phlanna i ti lwyn o neb 
rhyw goed ger llaw allor yr An- 
GLWYDD dy DDUW, yr hon a wnei 
i fi. 

22 1Ac na chyfod i ti “golofn; yr 
hyn sydd gas gan yr ARGLWYDD dy 
Dpuw. 


PENNOD XVII. 
1 Bhaid yw bod y pethau a ofrymmir yn 
ddiîanaf. 2 Rhaid yw lladd delw-addolwyr. 

9 Ymrafaelion caled a fernir gan yr offeir- 

iad a'r barmwyr. 12 Yr hwn a ddîŵystyro 

y cyfryw farn, a roddir 4 farwolaeth. 14 

Dewisiad, 16 a dyledswydd brenhin. 

AC *abertha i'r ARGLWYDD dy 

Dpuw ŷch neu “ddafad y byddo 
arno anaf, mew ddim gwrthuni: 
canys casbeth yr ARGLWYDD dy 
DDUW gyw hynny. 

2  * Pan gaffer yn dy blith di, o 
fewn un o'th byrth y rhai y mae yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn eu rhoddi i 
íi, wr neu wraig a wnaeth ddrygioni 
yngolwg yr ARGLWYDD dy DDUW, 
gan droseddu ei gyfammod ef, 

3 Ac a aeth ac a wasanaethodd 
dduwiau dieithr, ac a ymgrymmodd 
iddynt, i'r chaul, neu i'r lleuad, neu 
i holl lu y nefoedd, yr hyn ni or- 
chymynais; 

4 Pan ddangoser i ti, a chlywed o 
honot, yna cais yn dda: ac wele, os 
gwirionedd yv, abod yn sicr wneuth- 
ur y ffieidd-dra hyn yn Israel; 

5 Yna dwg allan y gwr hwnnw, 
neu y wraig honno, a wnaethant y 
peth drygionus hyn, i'kh byrth, sef 
y gwr neu y wraig, a “llabyddia 
hwynt â meini, fel y byddont feirw. 

6 “Wrth dystiolaeth dau o dyst- 
ion, neu dri o dystion, y rhoddir i 


farwolaeth yr hwn a fyddo marw:| 1s 


na rodder ef i farwolaeth wrth 
dystiolaeth un tyst. 

7 'Llaw y tystion a fydd arno yn 
gyntaf i'w farwolaethu ef, a llaw 
yr holl bobl wedi hynny: £a thi a 
dynni ymaith y drwg o'th blith. 

8 « “Os bydd peth mewn barn 


yn rhy galed i ti, 'rhwng gwaed I 


a gwaed, rhwng hawl a hawl, neu 
rhwng “pla a phla, 0»4ewn pethau 
ymrafaelus o fewn dy byrth; yna 
cyfod, a dos i fynu i'r lle a ddew- 
iso yr ARGLWYDD dy DDUW: 

9 A FE dos at yr offeiriaid y Lefiaid, 
ac'at y barnwr a fyddo yn y dyddiau 
hynny, ac ymofyn; a hwy a ddang- 
osant i ti reol y farnedigaeth. 


G3 


O0sp delw-addolwyr. | 


Cyn 
CRIST 
1451. 





g Lef. 26, 1. 
6ddeluw. 


apen.l5.2l. 
Mal, 1. $. 
2 Neu, afr. 


b pen, 13. 6, 


c pen. &, 19. 
ob a1, 26. 


d Lef. 24, 
14, 16. 


e Num. 25. 
30 


pen. 19.15. 
Matt. 18, 


Ioan 8. 17. 
2Cor.l3.1, 
1 Tim. 5. 


19, 
Heb, 10, 28. 
f pen, 13, 9. 


& pen. 13. O, 


h 2 Chron. 
l . 10. 

wo. 

mn Mo 


3 dyrnod, 
E Edrycl 

Jer. 18, 18, 
l pen, 19, 17. 


ud * 
— Uc —— a — O cu ———— O O O OA 
E—— i 7 lu 7 7——-m-m—— 7 >—— uu |  — ”_—--— _— __————— ————— _ —- .. 55__5._,_._aasar- bamu — rr Tn UD a k41217———————— mg” cu uu 





n] Sam,.sS.5. 


o Edrych 

1 Sam. 9, 

15. a.10. 24, 
a 16.12 


1 Chrosi 
22. 10. 
P Jer, 30, 21. 


r Es. 31. 1. 
Ezec.17.15. 
s Exod, 13, 


Num, 14. 
3, â, 


t pen. 28. as 
Hos, 11. 5 
Edrych 
Jer. 42, 15, 

u Edrych 
1 Bren. 1Ì. 
9, 4. 


Dyledswydd, brenhan. 
Cyn 
oh ddangosant i ti, or lle hwnnw a 
m Hos. 4. 4. 
| 


| Dyledswydd brenhin. DEUTERONOMIUM, XVII. Defod yr offeiriaid. XVIII. 


l0 A gwna yn ol rheol y gair a 


ddewiso yr ARGLWYDD; ac edrych 
am wneuthur yn ol yr hyn oll a 
ddysgant i ti. 

ll Yn ol rheol y gyfraith a ddysg- 
ont i ti, ac yn ol y farn a ddywedont 
i ti, y gwnei: na chilia oddi wrth y 
peth a | ddangosont i i ti, i'r tu dehau 
nac i'r tu aswy. 

12 " A'r gwr a wnel mewn rhyfyg, 
heb wrandaw ar yr offeiriad sydd 
yn sefyll yno i wasanaethu yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, neu ar y barnwr; 
yna rhodder i farwolaeth y gwr hwn- 


|nw: a thyn ymaith y drwg o Israel. 


13 A'r holl bobl a glywant, ac a 
ofnant; ac ni ryfygant mwy. 

14 Pan ddelych i'r tir y mae yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi 
i ti, a'i feddiannu, a thrigo ynddo, 
os dywedi, " Gosodaf arnaf frenhin, 

megis yr holl genhedloedd s ydd 
o'm hamgylch: 

15 Gan osod gosod arnat yn frenhin 
9yr hwn a ddewiso yr ARGLWYDD dy 
Dpuw: Po blith dy frodyr y gosodi 
arnat frenhin; ni elli roddi arnat wr 
dïeithr yr hwn nid yw frawd i1 ti. 

16 Ond nac amlhâed iddo “feirch, 
ac na 'ddychweled efe y bobl i'r 
Aipht i amlhâu meirch; gan i'r *AR- 
GLWYDD ddywedyd wrthych, *Na 
chwanegwch ddychwelyd y ffordd 
honno mwy. 

17 Ac nac amlhâed iddo wragedd, 
fel "na ŵyro ei galon ; ac nac aml- 
hâed arian ac aur lawer iddo. 


18 A phan eisteddo ar deyrn-gad-' 


air ei frenhiniaeth, ysgrifened iddo 
gopi o'r gyfraith lion mewn llyfr, 


allan *o'r Awn sydd ger bron yr 


offeiriaid y Lefiaid. 

19 A 7bydded gyd âg ef, a dar- 
llened arno holl ddy ddiau ei fywyd: 
fel y dysgo ofni yr ARGLWYDD ei 
Dpuw, i gadw holl eiriau y gyfraith 
hon, a'r deddfau hyn, i'w gwneuth- 
ur hwynt : 

20 Fel na ddyrchafo ei galon uwch 
law ei frodyr, ac na chilio oddi wrth 
y gorchymyn, i'r tu dehau nac i'r 
tu aswy: fel yr estyno ddyddiau yn 
ei frenhiniaeth, efe a'i feibion yng 
nghanol Israel. 

PENNOD XVIII. 
î Yr Arglwydd yw etifeddiaeth yr offeiriaid 

a'r Lefiaid. 9 Defod yr offeiriaid. 8 Rhan 

y Lefiaid. 9 Rhaid yw gochelyd fjieìdd-dra 

y cenhedloedd. 15 Rhaid yw gwrandaw ar 


Grist y Prophwyd. 20 Rhoddi y prophwyd 
rhyfygus i farwolaeth. 


' ti, na ddysg wneuthur yn ol ffieidd- 


Defod IM, VIL. |... Dgod yr offeiriaid. ofj eiriaid. 


e NT 1 bydd i'r offeiriaid, i'r Lefiaid, | _ Cm bydd i'r offeiriaid, i'r Lefiaid, 
i holl lwyth . Lefi, ran nac eti- 
feddiaeth ynghyd âg Israel : ebyrth 
tanllyd yr ARGLWYDD, aì etifedd-| 2 
iaeth ef, *a fwyttânt hwy 
2 Am 'hynny etifeddiaeth ni bydd | 8 
iddynt ym mhlith eu brodyr: yr AR- 
GLWYDD gyw eu hetifeddiaeth hwy, 
megis ag y dywedodd wrthynt, 

3 A hyn fydd defod yr offeiriaid 
oddi wrth y bobl, oddi wrth y rhai 
a aberthant aberth, pa un b) ynnag 
ai eidion ai dafad; “ rhoddant i'r 
offeiriad yr ysgwyddog, a'r ddwy 
ên, a'r botten. 

4 4Blaen- ffrwyth dy ŷd, dy win,, 
a'th olew, a blaen-ffrwyth cnaif dy 
ddefaid, a roddi iddo ef. 

5 Canys “dewisodd yr ARGLWYDD 
dy DpDuw ef o'th holl lwythau di, i 
sefyll i wasanaethu yn enw yr AR- 
GLWYDD, efe ai feibion yn dragy- 

wydd. 

'ô 1 A phan ddelo Lefiad o un o'th 
byrth di yn holl Israel, lle y byddo 
efe yn ymdaith, a dyfod â â holl ddy- 
muniad ei galon i'r lle a ddewiso 
yr ARGLWYDD; 

7 Yna gwasanaethed efe yn enw yr 
ARGLWYDD ei DDUW, megis ei holl 
frodyr y Lefiaid, y rhai sydd yn sef- 
yll yno ger bron yr ARGLWYDD. 


8 Rhan am ran a fwyttânt, heb 





c Lef, 7. 
20—34, 


'd DY ls. 
Mew 


e Exod. 2&.1, 
Num. 3.10, 


law gwerth yr hyn sydd yn dyfod 
oddi wrth & dadau. 

9 1 Pan elych di i'r tir y mae yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi i 


dra y cenhedloedd hynny. 

10 Na chaffer ynot a wnelo i'w fab, 
neu i'w ferch, ffyned trwy y tân; 
g21eu, a arfero ddewiniaeth, na phla- 
nedydd, na daroganwr, na 'hudol, 

ll "Na swynwr swynion, nac a 
ceisio wybodaeth gan gonsuriwr, 
neu frudiwr, nac 'a ymofyno âr, 
meirw : 

12 O herwydd ffieidd-dra gan yr 
ARGLWYDD jv pawb a wnelo hyn; 
ac o achos y ffieidd-dra hyn y mae 
yr ARGLWYDD dy DDUW yn eu gyr- 
ru hwynt allan o'th flaen di. 

13 Bydd “berffaith gyd â 
GLWYDD dy Dpuw. 

14 Canys y cenhedloedd hyn, y 
rhai a *feddienni di, a wrandawsant 
ar blanedyddion, ac ar ddewiniaid: 
ond am danat fi, nid felly y caniat- 
taodd yr ARGLWYDD dy DDUW i ti. 

15 “Yr ARGLWYDD dy DDUW â 
gyfyd i ti,'o'th blith dy hun, o'th 


f Leisa 2b 


E Lef, 19. du 
3l.a 
Es, EN da 


bh Lef, 20. £1: 


f1 Sam, 
28.7. 


2N eu, 
u niawn, 
neu, bur, 


âr AR- 
$ Neu 


eicfeddi! 


Fw 1.45, 


— Y m— bc t_ €Vvp_ V_...  WLLL Ah 


ze | 
| 











| echdUue. 


2 a diu ddu a. 2 Ga G0 Au Gun dun drdd hu Y^ AID a TÍ ad 1 SL TD NR Y I HT I IH Dy Y nod YNAD Ys Yd Cr SF NYTH I a ac, a rn your gi y 
. 


| 3 Heb, 


Am Grist y Prophwyd. 


frodyr dy hun, Brophwyd megis 
finnau; arno ef y gwrandêwch; 

16 Yn ol yr hyn oll a geisiaist 
gan yr ARGLWYDD dy DDUW yn 
Horeb, lyn nydd y gymmanfa, gan 
ddywedyd, "Na chlywwyf mwyach 
lais yr ARGLWYDD fy NUW, ac na 
welwyf y tân mawr hwn mwyach, 
rhag fy marw. 

l7 A dywedodd yr ARGLWYDD 
.| wrthyf, "Da y dywedasant yr hyn 

a. ddywedasant. 
is.|. 18 9Codaf Brophwyd iddynt o fysg 
' |eu brodyr, fel tithau, a Prhoddaf fy 
era |ngeiriau yn ei enau ef; ac “efe a 

lefara wrthynt yr hyn oll a orchy- 
mynwyf iddo. 

19 A phwy bynnag ni wrandawo 
ar fy ngeiriau, y rhai a lefara eíe yn 
fy enw, myfi a'2 gofynaf ganddo. 

20 'Y prophwyd hefyd, yr hwn a 
ryfyga lefaru yn fy enw air ni or- 
chymynais iddo ei lefaru, neu yr 
hwn a lefaro yn enw duwiau di- 
| eithr; rhodder y prophwyd hwnnw 
|i farwolaeth. 

21 Ac os dywedi yn dy galon, Pa 
fodd yr adnabyddwn y gair ni lef- 
arodd yr ARGLWYDD?î 

22 *Yr hyn a lefaro y prophwyd 
hwnnw yn enw yr ARGLWYDD, *a'r 
gair heb fod, ac heb ddyfod i ben, 
hwnnw yw y gair ni lefarodd yr 
ARGLWYDD; y prophwyd a'ii llef- 
drodd mewn rhyfyg: nac ofna ef. 


PENNOD XIX. 

1 Dinasoedd noddfa; 4 a braînt Uofrudd yn- 
ddynt. 14 Na symmuder terfyn tîr, X5 Rhaid 
yw bod daw o dystion o'r leiaf. 19 Cospedig- 
aeth gaw dyst. 

AN ^*dorro yr ARGLWYDD dy 

A. Dpuw ymaith y cenhedloedd 

y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn 

2Neu, |rhoddi eu tir i fi, a'i “feddiannu o 

etifeddu. | honot ti, a phreswylio yn eu dinas- 

oedd ac yn eu tali; i 
2 PNeilldua i ti dair dinas yng 

nghanol dy dir, yr hwn y mae yr 

ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi i 

ti i'w feddiannu. 

3 Parottoa ffordd i ti, a thraiana 
derfyn dy dir, yr hwn a rydd yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn etifedd- 
iaeth i ti, fel y byddo i bob llof- 
rudd ffoi yno. 

4 4 “Dyma gyfraith y llofrudd, yr 
hwn a ffŷ yno, ìi fyw: yr hwn a dar- 
awo ei gymmydog heb wybod, ac 
yntau heb ei gasâu ef *o'r blaen; 

5 Megis pan elo un» gyd â'i gym- 
|mydog i'r coed i gymmynu pren, ac 





I pen, 9.10. 
m Exod. 20. 
19 


r pen. 12. 5. 
Jer. l4. 14. 
Zech. 13. 3. 


e Jer. 28, 9, 


t Edrych 
pen. 13. 2. 


&pen, 12,29, 


b Exod, 21. 
Num. 30. 
Jos. 20, 2, 


e pen, &, 42, | 


er doe ac 





199 


DEUTERONOMIUM, XIX. 


Dinasoedd noddfa. 






a estyn ei law â'r fwyell i dorri y 
pren, a syrthio yr haiarn *o'r men- 
ybr, a chyrhaeddyd ei gymmydog, 
fel y byddo farw; efe a gaiff ffoi ì 
un o'r dinasoedd hyn, a byw: 

6 Rhag i ddïalydd y gwaed ddi- 
lyn ar ol y llofrudd, aì galon yn 
Midiog, a'i oddiweddyd, am fod y 
ffordd yn hir, ai daro ef yn 5farw, 
er nad oedd ynddo ef haeddedig- 
aeth marwolaeth, am nad oedd efe 
yn ei gasâu ef *o'r blaen. 

7 Am hynny yr ydwyf yn gorchy- 
myn i ti, gan ddywedyd, Tair dinas 
a neilidui 1 ti. 

8 A phan *helaetho yr ARGLWYDD 
dy Dpuw dy derfyn, fel y tyngodd 
wrth dy dadau, a rhoddi i ti yr holl 
dir a addawodd efe ei roddi wrth 
dy dadau ; 

9 Os cedwi y gorchymynion hyn 
oll, gan wneuthur yr hyn yr ydwyf 
fi yn eì orchymyn i ti heddyw, i 
garu yr ARGLWYDD dy DDUW, a 
rhodio yn ei ffyrdd ef bob amser; 
fyna y chwanegi ì fi dair dinas |tJos.20.7. 
hefyd at y tair hyn: 

10 Fel na ollynger gwaed gwirion 
o fewn dy dir, yr hwn y mae yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi 
i ti yn etifeddiaeth; ac na byddo| 
gwaed 1'th erbyn. 

ll « Ond “os bydd gwr yn casâu |5Exod.2l. 
ei gymmydog, ac yn cynllwyn iddo, | Num.35. 
a chodi yn ci erbyn, a'i ddïeneidio | en... 
fel y byddo farw, a ffoi 1 un or 
dinasoedd hyn; 

12 Yna anfoned henuriaid ei ddin- 
as ef, a chymmerant ef oddi yno, 
a rhoddant ef yn llaw dïalydd y 
gwaed, fel y byddo farw. 

13 Nac arbeded dy lygad ef, ond 
tyn ymaith ajatth gwaed gwirion 
o Israel, fel y byddo daioni i ti. 

14 ( *Na symmud derfyn dy gym- 
mydog, yr hwn a derfynodd y rhai 
a fu or blaen, o fewn dy etifedd- 
iaeth yr hon a feddienni, yn y tir 
y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn 
ei roddi i ti i'w feddiannu. 

15 4 Na choded un tyst yn erbyn |'N 
neb am ddim anwiredd, neu ddim pen. 17. 6 
pechod, o'r holl bechodau a becho | 1. a 
efe: wrth dystiolaeth dau o dystion, | 26. i4.L 
neu wrth dystiolaeth tri o dystion, | b6 
y bydd safadwy y peth. 

16 Os cyfyd gau dyst yn erbyn 
neb, gan dysiiolaethu bai yn ei er- 
byn ef; 

17 Yna safed y ddau ddyn y mae 





Cyn 
CRIST 
1451. 


4 Heb. oddi 
ar y pren, 
a chaf ael, 
&c, 


8 Num, 35. 
12. 





5 Heb, yn 
ei einioes, 


6 Heb. 
er due ac 
echdue. 


eGen.15.18, 
pen, 12, 20. 





——— 


b pen.27.17. 
J)iar.22.2S. 
Hos, 5. 10. 


i Num. 35. 
0 


| yr ymrafael rhyngddynt ger. bron | 





Cyfreithiau 





k pen, 17. 2. 





ye 19. 
Dan. 6. 24. 


EU yt 
a22.21,24. 





n Exod. 21. 
3 u 


Lef. 24.20, 
Matt, 5.38. 


—. In (re —Ï: ! — - ._ _Ŵ Ŵ 5. . .,___W__ 


a drych 
Ps, 20. 7. 
Es.ol.l. 


y 


phryswr- 
wch. 


b Edrych 
eh 


Ps, 30, tit. 


8 Heb, 
cyffredin- 
odd. 
Edrych 


Lef, 19. 23, 
24, 
pen. 28. 20. 


€ pon, 24. 5. 


m pen. 13.5. 


yr ARGLWYDD, Fo flaen yr offeir- 
iaid a'r barnwyr a fyddo yn y dydd- 
iau hynny. 

18 Ac ymofyned y barnwyr yn 
dda: ac os y tyst /ydd dyst ffals, 
ac a dystiolaetha ar gam yn erbyn 
ei frawd ; 

19 ' Yna gwnewch iddo fel yr am- 
canodd wneuthur i'w frawd: "a 
thyn ymaith y drwg o'th fysg. 

20 A'r lleill a glywant, ac a_ofn- 
ant, ac ni chwanegant wneuthur 
mwy yn ol y peth drygionus hyn 


yn dy blith. 
91 Ac nac arbeded dy lygad: 


bydded, “ einioes am einioes, llygad 
am lygad, dant am ddant, llaw am 
law, troed am droed. 


PENNOD XX. 

1 Arailh yr offeiriaid 4 annog y bobl â ryfel. 
5 Cyhoeddiad y swyddogion pwy sydd ŵw 
gollwng adref o'r rhyfel. X0 Pa beih a wneir 
i'r dinasoedd a dderbyniant neu a wrthodant 
ammodau heddwch. X6 Pa ddinasoedd sydd 
raid eu haddunedu. 19 N$ wasanaetha din- 
ysirio prennau ymUorth dyn, wrth warchae 
ar ddinas. 

AN elych i ryfel yn erbyn dy 
elynion, a gweled *meirch a 
cherbydau, a phobl fwy na thi, nac 
ofna rhagddynt: o herwydd yr AR- 

GLWYDD dy DDUW fydd gyd â thi, 

yr hwn ath ddug di i fynu o dir 

yr Aipht. 

2 A bydd, pan nesaoch i'r frwydr, 
yna ddyfod o'r offeiriad, a_ llefaru 
wrth y bobl, 

3 A dywedyd wrthynt, Clyw, Is- 
rael: Yr ydych chwi yn nesâu hedd- 
yw i'r frwydr yn erbyn eich gelyn- 
ion: na feddalhâed eich calon, nac 
ofnwch, na “synnwch, ac na ddy- 
chrynwch rhagddynt. 

4 Canys yr ARGLWYDD eich DUw 
sydd yn myned gyd â chwi, i ryfela 
â'ch gelynion trosoch chwi, ac i'ch 
achub chwi. 

5 î Ar llywiawdwyr a_ lefarant 
wrth y bobl, gan ddywedyd, Pa wr 
sydd a adeiladodd dŷ newydd, ac 
nis Peyssegrodd ef? eled a dychwel- 
ed i'w dŷ, rhac ei farw yn y frwydr, 
ac i wr arall ei gyssegru ef. 

6 A pha wr sydd a blannodd win- 
llan, ac nis *mwynhaodd hi? eled a2 
dychweled i'w dŷ, rhag ei farw yn y 
frwydr, ac i wr arall ei mwynhâu hi. 

7 “A pha wr sydd a ymgredodd â 
gwraig, ac ni chymmerodd hi?* eled 
a dychweled i'w dŷ, rhag ei farw 
mewn rhyfel, ac i wr arall ei chym- 
meryd hi, 


200 


DEUTERONOMIUM, XX. 
8 Y llywiawdwyr Aefyd a chwan- ê 


egant lefaru wrth y bobl, ac a ddy- 
wedant, îPa wr sydd, ofnus a medd- 
al galon? eled a dychweled i'w dŷ, 
fel na *lwfrhao efe galon ei frawd 
megis ei galon yntau. 

9 A bydded, pan ddarffo i'r llyw- 
iawdwyr lefaru wrth y bobl, osod 
o honynt dywysogion y lluoedd yn 
ben ar y bobl. 

10 $ Pan nesâech at ddinas i ry- 
fela yn ei herbyn, *“cyhoedda iddi 


heddwch, 


ll A bydded, os heddwch a ettyb 
hi i ti, ac agoryd i ti; yna bydded 
i'r holl bobl a gaffer ynddi, fod i ti 
dan deyrnged, a'th wasanaethu. 

12 Ac oni heddycha hi â thi, ond 
gwneuthur rhyfel â thi; yna gwar- 
chae arni hi, 

13 Pan roddo yr ARGLWYDD dy 
Dpuw hi yn dy law di, ítaro ei 


' holl wrrywiaid â min y cleddyf. 


14 Yn unig y benywaid, a'r plant, 
ar “anifeiliaid, a phob dim ar a 
fyddo yn y ddinas, sef eì holl ys- 
pail, a yspeili ìi ti: a thi a fwynhêi 
yspail dy elynion, yr hwn a rydd 
yr ARGLWYDD dy DDUW 1 (i. 

15 Felly y gwnei i'r holl ddinas- 
oedd pell iawn oddi wrthyt, y rhai 
nìd ydynt o ddinasoedd y cenhedl- 
oedd hyn. 

16 Ond Po ddinasoedd y bobloedd 
hyn, y rhai y mae yr ARGLWYDD dy 
DDuUw yn eu rhoddi i ti yn etifedd- 
iaeth, na chadw un enaid yn fyw: 

17 Ond gan ddifrodi difroda hwynt; 
sef yr Hethiaid, ar Amoriaid, y Ca- 
naaneaid, a'r Phereziaid, yr Hefiaid, 
a'r Jebusiaid; megis y gorchymyn- 
odd yr ARGLWYDD dy DDUW ili: 

18 Fel na ddysgont i chwi wneuth- 
ur yn ol eu holl ffieidd-dra hwynt, 
y rhai a wnaethant i'w duwiau, a 
phechu o honoch yn erbyn yr AR- 
GLWYDD eich Duw. 

19 î Pan warchâech ar ddinas 
lawer o ddyddiau, gan ryfela yn ei 
herbyn i'w hennill hi, na ddifetha ei 
choed hi, gan daro bwyell arnynt: 
canys o honynt y bwyttêi ; na thorr 
dithau hwynt i lawr, (o herwydd 
$ bywyd dyn yw pren y maes,) “i'w 
gosod yn y gwarch-glawdd. 

20 Yn unig y pren y gwyddost nad 
pren ymborth yw, hwnnw a ddifethi 
ac a dorri: ac a adeiledi warch- 
glawdd yn erbyn y ddinas fydd yn 
gwneuthur rhyfel â thi, hyd oni 
7 orchfyger hi. 





1451. 


d Barn.7.9, 








4 Heb. 
tlhoddo, 


| 


e2 Sam. 20, 
18. 


YNum.3i.T, 


& Jos, 8. 2, 


h N um, 39. 
pen.T. 1,2, 


5 Nou, o 

ddyn, pren 
sydd î'w 
osod, &c. 

6 Heb. î 
fyned o'lh. | 
Jlaen, 


7 ymddat- 
osfyngo. 


el Y TD uddiaeth anhysbys. 





a 
* 
PH —————— ———— I í I GO EB —————————NH—NN rb ———NNN————————————————— O O O a Y Wna a O O aOAeAA ea __————————p 


o — 


PENNOD XXI. 

1 Y modd î ymddiheuro oddi wrth lofruddiaeth, 
heb wybod pwy a'i gwnaeth. 10 Y modd y mae 
írin caethferch a brïodo un. 15 Na ddylid 
dïelifeddu y cyntaf-anedig o ran cas. 18 
Rhaid yw llabyddio mab anufudd. 22 Na 
adawer drwg-weithr edwr y 'nghrog dros nos. 


S ceìr 40 wedi ei ladd o fewn y 

tir yr hwn y mae yr ARGLWYDD 
dy DDUW yn ei roddi i ti i'w eti- 
feddu, yn g gorwedd yn y maes, heb 
wybod pwy aii lladdodd; 

2 Yna aed dy henuriaid a'th farn- 
wyr allan, a mesurant hyd y dinas- 
oedd sj ydd O amgylch i i'r lladdedig. 

3 A bydded i'r ddinas nesaf at y 
lladdedig, sef henuriaid y ddinas 
honno, gymmeryd anner o'r gwar- 
theg, yr hon ni weithiwyd â hi, ac 
ni thynnodd dan iau. 

4 A dyged henuriaid y ddinas 
honno yr anner i ddyffryn garw, yr 
hwn ni lafuriwyd, ac ni hauwyd 


ynddo; ac yno “torfynyglant yr 
anner yn y dyffryn. 
5 A nesâed yr offeiriaid, meibion 


Lefi, (o herwydd yr ARGLWYDD dy 
. |DpUw *a'u hetholodd hwynt ì weini 
iddo ef, ac i fendigo yn enw yr AR- 
GLWYDD,) ac ?wrth eu *barn hwynt 
y terfynir pob ymryson a phob pla. 
6 A holl henuriaid y ddinas honno, 
y rhai a fyddo nesaf at y lladdedig, 
“a olchan$ eu dwylaw uwch ben yr 


vr” | anner a dorfynyglwyd yn y dyffryn. 


7 A hwy a attebant ac a ddywed- 


ant, Ni thywalltodd ein dwylaw ni! 


y gwaed hwn, ac nis gwelodd ein 
llygaid. 

8 Trugarhâ wrth dy bobl Israel, y 
rhai a waredaist, O ARGLWYDD, ac 
na ddyro waed gwirion *yn erbyn 
dy bobl Israel. A maddeuir y gwaed 
iddynt hwy. 

9 Felly y tynni ymaith affaith y 
gwaed gwirion oth fysg, os ti a 
wnei yr uniawnder y'ngolwg yr AR- 
GLWYDD. 

10 € Pan elych i ryfel yn erbyn dy 
elynion, a rhoddi o'r ARGLWYDD dy 
Dpuw hwynt yn dy law di, a chaeth- 
gludo o honot gaethglud o honynt; 

ll A gweled o honot yn y gaeth- 
glud wraig brydweddol, ai bod 
wrth dy fodd, i'w chymmeryd i ti 
yn wraig: 

12 Yna dwg hi i fewn dy dŷ, ac 
eillied hi ei phen, a 5thorred ei 
hewinedd; 

]3 A dïosged ddillad ei chaethiwed 
oddi am dani, a thriged yn dy dŷ di, 
, ac îwyled «m ei thad a'i mam fìs o 


201 


DEUTERONOMIUM, XXL 


ddyddiau: ac wedi hynny yr âi di 
atti, ac y byddi wr iddi, a_ hithau 
fydd wraig ì ti. 

14 Ac oni bydd hi wrth dy fodd; 
yna gollwng hi yn ol ei hewyllys ei 
hun, a chan werthu na werth hi er 
arian; na chais elw o honi, am i ti 
ei darostwng hi. 

15 $ Pan fyddo ìi wr ddwy wragedd, 
un yn gu, ac un yn gas; a phlanta 
o'r gu a'r gas feibion iddo ef, a bod 
y mab cyntaf-anedig o'r un gas: 

16 Yna bydded, *yn y dydd y rhan- 
no efe ei etifeddiaeth rhwng ei feib- 
ion y rhai fyddant iddo, na ddichon 
efe wneuthur yn gyntaf-anedig fab 
y gu o flaen mab y gas, yr Awn 
sydd gyntaf-anedig; 

17 Ond mab y gas yr hwn Sy dd 
gyntaf-anedig; a  anenyad efe, ' gan 
roddi iddo ef y ddeuparth o'r hyn 
oll a gaffer M eiddo ef: o achos 
hwn gyw “dechreuad ei nerth ef; 
iddo y bydd braint y cyntaf-anedig. 

18 1 O2d o bydd i wr fab cyndyn 
ac anufudd, heb wrandaw ar lais 
ei dad, neu ar lais ei fam; a phan 
geryddant ef, ni wrendy arnynt: 

19 Yna ei dad a'i fam a ymafiant 
ynddo, ac a'i dygant at henuriaid ei 
ddinas, ac i borth ei drigfan; 

20 A dywedant wrth henuriaid ei 
ddinas ef, Ein mab hwn sydd gyn- 
dyn ac anufudd, heb wrandaw ar 
ein llais; glwth a meddwyn gyw efe. 

91 Yna holl ddynion. ei ddinas ai 
llabyddiant ef â meini, fel y byddo 
farw: “felly y tynni ymaith y drwg 
o'th fysg; a holl Israel a glywant, 
ac a ofnant. 

22 $ Ac o bydd mewn gwr bech- 
od yn haeddu barnedigaeth angau, 
a'i farwolaethu, a chrogi o honot ef 
wrth bren; 

DA Nia thriged ei gelain dros nos 
wrth y pren, ond gan gladdu ti ai 
cleddi ef o fewn i dydd hwnnw: o 
herwydd “melldith DpuUw “sydd ir 
hwn a grogir: ac na haloga dy dir 
y mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn 
ei roddi i ti yn etifeddiaeth. 


PENNOD XXII. 

1 Am garedigrwydd Vrawdol. ô Bod adnabod 
y gwrryw a'r fenyw wrlh ew dillad. 6 Na 
ddalier mam yr adar gyd âi chywion. $ 
Thaid yw bod i dŷ ganllawiau, 9 Gochelyd 
cymmysgedd, 12 Rhaid yw bod rhidens wrth 
ddillad. 18 Cospedigaelh yr hwn a roddo 
anair â'w wraig. 20,22 Am dorr-prïodas, 
25 traìs, 28 godineb, 20 a llosgach. 


I chei weled eidion dy frawd|*r 


neu ei ddafad yn cyfeiliorni, ac 


—— 


Oosp mab anufudd. 


— 


Cyn 
CRIST 
1451. 





e2 Chron, 
11. 19, 22. 


f Edrych 
1 Chron. 


in dlr 


& Gen, 49, 3, 


b pen, 13. 5. 
a22,21, 24. 


10, 26. 


i dj Os, 


k Gal. a, 18. 
6 Neu, 
mw yr hwn, 


4 
. - 
le Y HA Wu TN 1 — —-— * —— bÍNWE WI'N HNN EFE ————————————— OO EFE ——— rr —— 





Am garedigrwydd. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





b Ezod. 23. 
o. 


c Lef. 19, 19, 


2 Heb, 
cyflawnder. 


d Edrych 
2OCor. 6.14, 
15, 16, 


e Lef, 19,19. 


f Num. 15. 
Matt, 23, 5. 


ymguddio oddi wrthynt: gan ddwyn 
dwg hwynt drachefn i'th frawd. 

2 Ac oni bydd, dy frawd yn gyfagos 
attat, nêu oni adwaenost ef; yna 
dwg hwnnw i fewn dy dŷ, a bydded 
gyd â thi, hyd pan ymofyno dy 
frawd am dano; yna dyro ef yn ei 
ol iddo ef. 

3 Ac felly y gwnei i'w asyn ef, ac 
felly y gwnei i'w ddillad ef, ac felly 
y gwnei i bob collbeth i'th frawd, yr 
hwn a gyll oddi wrtho ef, a thithau 
yn ei gael: ni elli ymguddio. 

4 “Ni chei weled asyn dy frawd 
neu ei ŷch yn gorwedd ar y ffordd, 
ac ymguddio oddi wrthynt; ond 
gan godi cyfod hwynt gyd âg ef. 

5 4 Na fydded dilledyn gwr am 
wraig, ac na wisged gwr ddillad 
gwraig: o herwydd ffiaidd gan yr 
ARGLWYDD dy DDUW bawb ar a 
wnel hyn. 

6 1 Pan ddamweinio nyth aderyn 
i'th olwg ar dy ffordd, mewn un 
pren, neu ar y ddaear, â chywion, 
neu âg wyau gymddo, ar fam yn 
eistedd ar y cywion, neu ar yr wyau; 
na chymmer y fam gyd â'r cywion. 

7 Gan ollwng ti a ollyngi y fam, 
ar cywion a gymmeri ì ti; fel y 
byddo daioni i ti, ac yr estynech 
dy ddyddiau. | 

8 Y Pan adeiladech dŷ newydd, 
yna y gwnei ganllawiau o amgylch 
i'Eh nen; fel na osodych waed ar dy 
dŷ, pan syrthio neb oddi arno. 

9 4 “ Na haua dy winllan âg amryw 
had; rhag i ti halogi * cynnyrch yr 
had a hauech, a chnwd y winllan. 

10 1 “Nac ardd âg ŷch ac âg asyn 
ynghyd. 

ll “Na wisg ddilledyn o am- 
ryw ddefnydd, megis o wlan a ilin 
ynghyd. 

12 $] £ Plethau a weithi i ti ar *bed- 
war cwrr dy wisg yr ymwisgech â hi. 

13 TO chymmer gwr wraig, ac 
wedi myned atti, ei chasâu; 

l4 A gosod yn ei herbyn anair, a 
rhoddi allan enw drwg iddi, a dy- 
wedyd, Y wraig hon a gymmerais; 
a phan euthum atti, ni chefais ynddi 
forwyndod: 

15 Yna cymmered tad y llangces 
a'i mam, a dygant arwyddion mor- 
wyndod y llangces at henuriaid y 
ddinas i'r porth. 

16 A dyweded tad y llangces wrth 
yr henuriaid, Fy merch a roddais 
ir gwr hwn yn wraig, ai chasâu y 
mae efe. 


202 


DEUTERONOMIUM, XXII. 
17 Ac wele, efe a gododd iddi an-| oW 


air, gan ddywedyd, Ni chefais yn 
dy ferch forwyndod; ac fel dyma 
arwyddion morwyndod fy merch. 
Yna lledant y dilledyn y'ngŵydd 
henuriaid y ddinas. 

18 A henuriaid y ddinas honno a 
gymmerant y gwr, ac a'i cospant ef. 

19 A hwy a'i dirwyant ef mewn 
cân sic o arian, ac au rhoddant 
hwynt i dad y llangces; o achos 
iddo ddwyn enw drwg ar y forwyn 
o Israel: a bydd hi yn wraig iddo; 
ac ni ddichon ei gyrru ymaith 4m 
ei holl ddyddiau. 

20 Ond os gwir fydd y peth, ac 
na chafwyd drwyddion morwyn- 
dod yn y llangces: 

21 Yna y dygant y llangces at 
ddrws tŷ ei thad, a dynion ei dinas 
a'i llabyddiant hi â meini, onì byddo 
farw; am iddi wneuthur ffolineb yn 
Israel, can butteinio yn nhŷ ei thad: 
£a thi a dynni ymaith y drwg o'th 
fysg. 

92 "O cheífir gwr yn gorwedd 
gyd â gwraig brïodol â gwr; bydd- 
ant feirw ill dau, sef y gwr a or- 
weddodd gyd â'r wraig, ar wraig 
hefyd: felly y tynni ymaith ddrwg 
o Israel. 

23 î O bydd llangces o forwyn 
wedi ei dyweddïo i wr, a chael o wr 
hi mewn dinas, a gorwedd gyd â hi; 

24 Yna y dygwch hwynt ill dau i 
borth y ddinas honno, ac a'u llab- 
yddiwch hwynt â meini, fel y bydd- 
ont feirw: y llangces, oblegid na 
waeddodd, a Athaw yn y ddinas; a'r 
gwr, o herwydd iddo ddarostwng 
gwraig ei gymmydog: felly ti a 
dynni ymaith y drygioni o'ih fysg. 

25 1 Ond os mewn maes y cafodd 
y gwr y llangces wedi ei dyweddïo, 
aii threisio o'r gwr, a gorwedd gyd 
â hi; yna bydded farw y gwr a or- 
weddodd gyd â hi yn unig. 

26 Ond i'r llangces ni chei wneuth- 
ur dim; nid oes yn y llangces bech- 
od yn haeddu marwolaeth: o her- 
wydd megis y cyfyd gwr yn erbyn 
ei gymmydog, ai ddïeneidio ef, yr 
un modd 4 mae y peth hyn: 

27 Oblegid yn y maes y cafodd efe 
hi: gwaeddodd y llangces oedd wedi 
ôr Ydd; ac nid oedd achubydd 
iddi. 

28 FO chaiff gwr langces o for- 
wyn, heb ei dyweddïo, ac ymaflyd 
ynddi, a gorwedd gyd â hi, a'u dala 
hwynt; 


Cospedigaeth godineb. 


| 


IST 
1451. 


8 pen. 13. 5. 


h ef. 20, 10, 


tad, 21, 22, 


E Exod. 22, 
| 16. 


| 
Am, aflendud. 





29 Yna y rhydd y gwr a orwedd- 
odd gyd â hi, i dad y llangces, ddeg 
a deugain o arian; ac iddo y bydd 
yn wraig, am iddo ei darostwng hi: 
ni ddichon efe ei gyrru hi ymaith 
yn ei holl ddyddiau. 

30 «I ' Na chymmered neb wraig ei 


5.1. dad, ac na Pddinoethed odre ei dad. 


PENNOD XXI. 

1 Pwy a all, a phwy nâ all ddyfod i'r gynnull- 
eidfa. 9 Rhaid yw gochelyd aflendid yn y 
llu. 15 4m y gwas ffoadur. 17 4m frynti. 
18 Am aberthau fìaidd, 19 usuriaeth, 21 
addunedau, 24 a chamweddau. 

A ddeued neb wedi ysigo ei 
eirin, na dispaidd, i gynnull- 
eidfa yr ARGLWYDD. 

2 Na ddeued basterdyn i gynnull- 
eidfa yr ARGLWYDD; y ddegfed 
genhedlaeth iddo hefyd ni chaiff 
ddyfod i gynnulleidfa yr ARGLWYDD, 

3 Na ddeled * Ammoniad na Moab- 
iad i gynnulleidfa yr ARGLWYDD; y 
ddegfed genhedlaeth hefyd o hon- 
ynt na ddeued i gynnulleidfa yr 
ARGLWYDD byth: 

4 P Oblegid ni chyfarfuant â chwi 
â bara ac â dwfr yn y ffordd, wrth 
eich dyfod o'r Aipht; ac “o achos 
cyflogi o honynt i'th crbyn Balaam 
mab Beor o Pethor ym Mesopota- 
mia, i'th felldithio di, 

5 Etto yr ARGLWYDD dy DpDuUW ni 
fynnodd wrandaw ar Balaam: ond 
trodd yr ARGLWYDD dy DDUW y 
felldith yn fendith i ti; canys hoff- 
odd yr ARGLWYDD dy Dpuw dydi. 

6 îNa chais eu heddwch hwynt, 
na'u daioni hwynt, dy holl ddydd- 
iau byth. 

7 Y Na ffieiddia Edomiad; canys 
dy frawd yw: na ffieiddia Aipht- 
iad; o herwydd dïeithr fuost yn ei 
wlad ef. 

8 Deued o honynt i gynnulleidfa 
yr ARGLWYDD y drydedd genhedl- 
aeth o'r meibion a genhedlir iddynt, 

9 1 Pan êl y llu allan yn erbyn dy 
elynion, yna ymgadw rhag pob peth 


rwg. 

10 $*O bydd un o honot heb fod 
yn lân, o herwydd damwain nos; 
eled allan o'r gwersyll; na ddeued 
o fewn y gwersyll. 

11 * Ac ym min yr hwyr ymolched 
mewn dwfr: yna wedi machludo yr 
haul, deued ì fewn y gwersyll. 

12 « A bydded lle i ti o'r tu allan 
i'r gwersyll; ac yno yr âi di allan. 

13 A bydded gennyt raw-ffon ym 
mysg dy arfau; a bydded pan eis- 


DEUTERONOMIUM, XXIII. 


Am. uswriaeth. 


teddych allan, gloddio o honot ô hi, 
a thro a chuddia yr hyn a ddaeth 
oddi wrthyt. 

14 O herwydd bod yr ARGLWYDD 
dy DDUW yn rhodio ym mhlith dy 
wersyllau, i'th waredu, ac i roddi dy 
elynion o'th flaen di; am hynny 
bydded dy wersyllau yn sanctaidd; 
fel na welo ynot ti *ddim brynti, a 
throi oddi wrthyt. 

15 1 Na ddyro at ei feistr was a 
ddïangodd attat oddi wrth ei feistr. 

16 Gyd â thi y trig yn dy fysg, yn 
y fan a ddewiso, yn un oth byrth 
di, lle byddo da ganddo; ac na 
chystuddia ef. | 

17 SI Na fydded * puttain 2o ferch- 
ed Israel, ac na fydded * putteiniwr 
o feibion Israel. 

18 Na ddwg wobr puttain, na 
gwerth ci, 4 dŷ yr ARGLWYDD dy 
DDUW, mewn un adduned: canys 
y maent ill dau yn ífiaidd gan yr 
ARGLwyYDD dy Dpuw. | 

19 "Na. chymmer $occraeth gan 
dy frawd; occraeth arian, occraeth 
bwyd, occraeth dim y cymmerir 
occraeth am dano. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


3 Heb. 
noethni 
dîm. 


11 Sam. 30, 
15, 


4 sodomâdes, 

8 Edrych 
Diar. 2. 16. 

9 sodomïad, 


h Exod, 22, 
Lef. 25. 36, 
Neh, 5. 2. 


Ps, 15. 5, 
Luc 6. 34, 
25 


aches I I A I EIN A II Y EI TY &d cr GT A EY EI O EI y 0 I I I hu 


20 !Gan estron y cymmeri occraeth ; Bur 
“drych 

ond na chymmer occraeth gan dy en. 15.3 

ef, 19, od, 


frawd: fel y bendithio yr ARGLWYDD 
dy DDuUw di ym mhob peth y rhodd- 
ych dy law arno, yn y tir yr ydwyt 
yn myned iddo i'w feddiannu. 

21 $ “ Pan, addunedech adduned |x Num.20. 
i'r ARGLWYDD dy DDUW, nac oeda | Vreg.5.4. 
ei thalu: canys yr ARGLWYDD dy 
DpuUw gan ofyn aì gofyn gennyt; 

a byddai yn bechod ynot. 

22 Ond os peidi âg addunedu, ni 
bydd pechod ynot. 

23 Cadw a gwna yr hyn a ddaeth 
allan o'th wefusau; megis yr add- 
unedaist ir ARGLWYDD dy DDUW 
offrwm gwirfodd, yr hwn a draeth- 
aist âth enau. 

24 $ Pan ddelych i winllan dy 
gymmydog, yna bwytta o rawnwin 
dy wala, wrth dy feddwl; ond na 
ddod yn dy lestr gyr u. 

25 Pan ddelych i ŷd dy gymmydog, 

' yna y cei dynnu y tywysennau â'th |!Matt.12.1. 
law; ond ni chei osod crymman yn| Luc6.L 
ŷd dy gymmydog. 

PENNOD XXIV. 
1 4m ysgar. 5 Nad rhaid ŵ'r gwr newydd brïodi 


fyned î ryfel. 6, 10 Am wystlon. 1 Am ladron 
dynion. $ 4m y gwahan-glwyf: 14 talu 


—-———— —  ._—-—-—-—-—  — —  —  —  —  — —  — — — —— 


cyflog, 11 barn, 19 ac elusen. 
AN “gymmero gwr wraig, aì 
phrïodi; yna oni chaiff hi ffafr 








| Cyn _ yn ei olwg ef, o achos iddo gael 
rhyw ?aflendid ynddi; ysgrifened 
iddi lythyr * ysgar, a rhodded yn ei 
llaw hi, a gollynged hi ymaith o'i dŷ. 

2 Pan elo hi allan oi dŷ ef, a 
myned ymaith, a bod yn eiddo gwr 
arall: | 








| 

| 

| 3 Os ei gwr diweddaf a'i casâ hi, 
ac a ysgrifena lythyr ysgar iddi, 
ac a'i rhydd yn ei llaw hi, ac a1 
gollwng hi o'i dŷ; neu os bydd 
marw y gwr diweddaf ai cymmer- 

| odd hi yn wraig iddo: 

| 4 "Ni ddichon ei phrïod cyntaf, 
|yr hwn a'i gollyngodd hi ymaith, 

| ei chymmeryd hi drachefn i fod yn 

| wraig iddo, wedi iddi ymhalogi: 

| canys ffieidd-dra 4w hyn o flaen yr 

| ARGLWYDD; ac na wna ir wlad 

| bechu, yr hon a rydd yr ARGLWYDD 

| dy Dpuw i ti yn etifeddiaeth. 

c pen. 20. 7. | 5 $ “Pan gymmero gwr wraig new- 

4He. _ jydd, nac eled i ryfel, ac *na rodder 

dim arwo. | gofal dim arno: caiff fod gartref yn 
rhydd un flwyddyn, a llawenhâu ei 
wraig a gymmerodd. 

6 I Na chymmered »eb faen isaf 
nac uchaf i felin ar wystl: canys y 
mae yn cymmeryd bywyd dyn yng 
ngwystl. 

7 íl “Pan gaffer gwr yn lladratta 
un o'i frodyr o feibion Israel, ac yn 
ymelwa arno, neu yn ei weithu; 
yna lladder y lleidr hwnnw, a thyn 
di ymaith y drwg o'th fysg. 

8 $ Gwylia ym €mhla y gwahan- 
clwyf, ar ddyfal-gadw, a gwneuthur 
yn ol yr hyn oll a ddysgo yr offeir- 
iaid y Lefiaid i chwi: edrychwch 
am wneuthur megis y gorchymyn- 
ais wrthynt hwy. 

9 Cofia yr hyn a wnaeth yr AR- 
GLWYDD dy DDUW i 'Miriam ar y 
ffordd, wedi eich dyfod allan o'r 
Aipht. 

10 4 Pan fenthycciech rth gym- 
mydog fenthyg dim, na ddos i'w dŷ 

|ef i gymmeryd ei wystl ef. 

ll Allan y sefi; a dyged y gwr 
y benthycciaist iddo y gwystl allan 
atfat ti. 

12 Ac os gwr tlawd /ydd efe, na 
chwsg ai wystl gyd, â thu. 

13 &£ Gan ddadroddi dyro ei wystl 
iddo pan fachludo yr haul, fel y 
gorweddo yn ei wisg, ac P y'th fen- 
dithio di: a 'bydd A4ym i ti yn gyf- 
iawnder o flaen yr ARGLWYDD dy 
Dpuw. 

l4 4 Na orthrymma was cyflog 
| | tlawd ac anghenus, o'th frodyr, neu 


24 


d Exod, 21. 
16, 


ê Lef, 13, 
a l4, 


1490. 


f Num. 12, 
10, 


E Exod, 22. 
26. 


b Job ôl. 20, 


1 Edrych 
Ps, 106, 31. 


DEUTERONOMIUM, XXV. 





Am farn ac elusen. 


o'th ddïeithrddyn a fyddo yn dy dir 
o fewn dy byrth di: 

15 Yn ei ddydd Fy rhoddi iddo ei 
gyflog; ac na fachluded yr haul 
arno: canys tlawd yw, ac *â hyn y 
mae yn cynnal ei einioes: fel na 
lefo ar yr ARGLWYDD yn dy erbyn, 
a, bod pechod ynot. 

16 ' Na rodder i farwolaeth dadau |!2Bre.11. 
dros blant, ac na rodder plant i farw | 2 Chron. 
dros dadau: pob un a roddir i farw- | Jer. 
olaeth am ei bechod ei hun. i 

17 $| " Na ŵyra farn y dïeithr na | 2 
amddifad ; ac "na chymmer ar wystl- | 21,22 
oraeth wisg y weddw, 

18 Ond “meddwl mai caethwas 
fuost yn yr Aipht, ath waredu or |t, 
ARGLWYDD dy DDUW oddi yno: am | Z> 
hynny yr wyf fi yn gorchymym i ti|»E 
wneuthur y peth h yao. 

19 4| P Pan fedech dy gynhauaf yn ,"Lef.19.9. 
dy faes, ac anghofio ysgub yn y| 
maes, na ddychwel i'w chymmeryd: 
bydded i'r dïeithr, i'r amddifad, ac 
i'r weddw; fel y bendithio yr AR- 
GLWYDD dy Dpuw di yn holl waith 
dy ddwylaw. 

20 Pan ysgydwech dy olew-wydd- 
en, na loffa ar dy ol: bydded i'r 
dïeithr, i'r amddifad, ac i'r weddw. 

21 Pan gesglych rawnwin dy win- 
llan, na loffa ar dy ol: bydded i'r 
dïeithr, i'r amddifad, ac i'r weddw. 

22 “Meddwl hefyd mai caethwas 
fuost yn nhir yr Aipht: am hynny 

y fi yn gorchymyn i fi 
wneuthur y peth hyn. 


PENNOD XXV. 


1 Na rodder ychwaneg na deugain gwïalennod. 
4 Na chauer safn yr jch. 5 Am godi had 
i frawd, 11 Am y wraig ddigywilydd, 16 
Am Uwysau anghyfiawn, ÂN Rhaid yw dileu 
cofjadwriaeth Amalec. 
AN fyddo ymrafael rhwng dyn- 
ion, a dyfod i farn i'w barnu; 
yna cyfiawnhânt y cyfiawn, a chon- 
demniant y beius. 
2 Ac o bydd y mab drygionus i'w 
guro, pared y barnwr iddo orwedd, 
a phared ei guro ef ger ei fron, yn 
ol ei ddryganiaeth, dan rifedi. 
3 * Deugain gwïalennod a_ rydd *20or.1. 
iddo, dc na chwaneged: rhag os| 
chwanoga, a'i guro ef â llawer gwî- 
alennod uwch law hyn, a dirmygu 
dy frawd yn dy olwg. b Diar, 12. 
4 “Na chau safn ŷch tra yddo, Wa a 
yn dyrnu, | 1 my 
5 1 “Os brodyr a drigant ynghyd, |<.Matt. 22. 
a marw un o honynt, ac heb blentyn | Marc 12. 
iddo; na phrïoded gwraig y marw | Luc202& 











k Lef, 19,13. 
Jer, 22, 13. 
Iago 5.4. 

5 Heb, atto 
Vy dyrchafa 
ei enaid. 





9 ad, 18, 








Am ojrwm 


Cyn 
CRIST 
1451. 


8 Ruth 4, 7. 


e Lef, 19, 
200. 
Ezec, 45. 
10, 

2 Heb. 
garreg a 


charreg. 
Exod. 16. 


| at. 
$ IJeb. 
enhah ac 
€phah. 


fDiar,zll.l. 


EEzxod.17.8. 


h 2 Sam.15. 
o. 





wr dïeithr oddi allan: aed ei chyf- 
athrachwr atti, a chymmered hi yn 
wraig iddo, a gwnaed iddi ran cyf- 
athrachwr. 

6 A bydded i'r cyntaf-anedig a 
ymddygo hi sefyll ar enw ei frawd 
a fw farw; fel na ddileer eì enw 
ef allan o Israel. 

7 Ac oni bydd boddlawn y gwr 
1 gymmeryd ei gyfathrach-wraig ; 
yna aed ei gyfathrach-wraig i fynu 
Ir porth at yr henuriaid, a dywed- 
ed, “Gwrthododd fy nghyfathrach- 
wr godi i'w frawd enw yn Israel: ni 
fyn efe wneuthur rhan cyfathrach- 
wr â mi. 

8 Yna galwed henuriaid ei ddinas 
am dano ef, ac ymddiddanant âg 
ef: o saif efe, a dywedyd, Nid wyf 
fi foddlawn i'w chymmeryd hì; 

9 Yna nesâed ei gyfathrach-wraig 
atto ef yngŵydd yr henuriaid, a 
dattoded ei esgid ef oddi am ei 
droed, a phoered yn ei wyneb ef, ac 
attebed, a dyweded, Felly y gwneir 
i'r gwr nid adeilado dŷ ei frawd. 

lO A gelwir eì enw ef yn Israel, 
Tŷ yr hwn y daítodwyd ei esgid. 

ll 4 Os ymryson dynion ynghyd, 
sef gwr â'i frawd, a nesâu gwraig y 
naill i achub ei gwr o law ei dar- 
awydd, ac estyn ei llaw ac ymaflyd 
yn ei ddirgeloedd ef; 

12 Torr ymaith ei llaw hi: nac ar- 
beded dy lygad At. 

13 4 “Na fydded gennyt yn dy gôd 
“amryw bwys, mawr a bychan. 

l4 Na fydded gennyt yn dy dŷ 
3 amryw fesur, mawr a bychan. 

15 Bydded gennyt garreg uniawn 
a chyfiawn; bydded gennyt ephah 
uniawn a chyfiawn: fel yr estyner 
dy ddyddiau ar y ddaear yr hon y 
mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei 
rhoddi i ti. 

16 Canys fffiaidd gan yr ARGLWYDD 
dy DDUw bob un ar a wnelo hyn, 
sef pawb a'r a wnel anghyfiawnder. 

17 4 “Cofia yr hyn a wnaeth Ama- 
lec i ti ar y ffordd, pan ddaethoch 
allan o'r Aipht: 

18 Yr hwn a'th gyfarfu ar y ffordd, 
ac a laddodd y rhai olaf o honot, 
yr holl weiniaid o'th ol di, a thi yn 
lluddedig, ac yn ddiffygiol; ac nid 
ofnodd efe DDUw. 

19 Am hynnybydded, pan roddo yr 
ARGLWYDD dy DDUW i ti lonyddwch 
oddi wrth dy holl elynion oddi am- 
gylch, yn y tir y mae yr ARGLWYDD 
dy DDuw yn ei roddi i tì yn etifedd- 


05 


DEUTERONOMIUM, XXVI. 


y blaen-rwyth. 
iaeth i'w feddiannu, dynnu o honot | _ Cyn 

ymaith goffadwriaeth Amalec oddi| JM IST 
tan y nefoedd: nac anghofia Ayn. 


PENNOD XXVI. 

l Cyffes yr hwn a offrynmmo y cawell, blaen- 
Ŵrwyth. 12 Gweddi yr hwn a roddo eî 
ddegymmau y drydedd flwyddyn, 16 Y cyf- 
ammod, rhwng Duw a'r bobl, 

PHAN ddelych i'r tir y mae 

yr ARGLWYDD dy DDUW yn ei 

roddi i ti yn etifeddiaeth, a'i fedd- 
iannu, a phreswylio ynddo; 

2 “Yna cymmer o bob blaen-ffrwyth 

y ddaear, yr hwn a ddygi o'th dir y 

mae yr ARGLWYDD dy DDUW yn €i 

roddi i ti, a gosod mewn cawell, a 

dos i'r lle a ddewiso yr ARGLWYDD 

dy Dpuw i drigo o'i enw ef ynddo: 
3 A dos at yr offeiriad a fydd yn 

y dyddiau hynny, a dywed wrtho, 

Yr ydwyf fi yn cyfaddef heddyw i'r 

ARGLWYDD dy DDUW, fy nyfod i'r 

tir a dyngodd yr ARGLWYDD wrth 

ein tadau ar e; roddi i ni. 

4 A chymmered yr offeiriad y caw 





a Exod, 23, 
19, a 34.26. 
pen, 16. 10, 


ell o'th law di, a zosoded ef o flaen 
allor yr ARGLWYDD dy DDUW: 

5 A llefara dithau, a dywed ger 
bron yr ARGLWYDD dy DDUW, 
PSyriad ar ddarfod am dano oedd 
fy nhad; ac cefe a ddisgynodd i'r 
Aipht, ac a ymdeithiodd yno âg 
ychydig bobl, ac a aeth yno yn 
genedl fawr, gref, ac aml. 

6 A'r €Aiphtiaid a'n drygodd ni, 
a chystuddiasant ni, a rhoddasant 
arnom gaethiwed caled. 

7 A *phan waeddasom ar AR- 
GLWYDD DDUW ein tadau, clybu yr 
ARGLWYDD ein llais nì, a gwelodd 
ein cystudd, an llafur, a'n gor- 
thrymder. 


> 


d Excd.1.11. 


bHos, 12.12. 
cGen, 46. I. 
e Exod,2.23. 


8 îA'r ARGLWYDD a'n dug ni allan !Jxot!2 | 
o'r Aipht â llaw gadarn, ac â braich 
estynedig, ac âg ofn mawr, ac âg 
arwyddion, ac â rhyfeddodau. 
9 Ac efe a'n dug ni i'r lle hwn, ac 
a roes i ni y tir hwn; sef tir yn llif- 
eirio o laeth a môl. 
10 Ac yn awr, wele, mi a ddygais 
flaen-ffrwyth y tir a roddaist i mi, 
O ARGLWYDD: a gosod ef ger bron 
yr ARGLWYDD dy DDUW, ac addola 
ger bron yr ARGLWYDD dy DDUW. 
11 Ymlawenycha hefyd ym mhob 
daioni a roddodd yr ARGLWYDD dy 
Dpuw i ti, ac i'th deulu, tydi, a'r Leí- 
iad, a'r dïeithr a fyddo yn dy fysg. 
12 Pan ddarffo ìi ti ddegymmu 
holl ddegwm dy gnwd, yn y dryd- 
edd flwyddyn, se/ “blwyddyn y deg- j*pn.l4.28. 








Y cyfammod 


Cyn 
CRIS 
1451. 


h Es. 69. 15. 
Zech. 2.13. 


i Exod.19. 5. 


wm; yna y rhoddi i'r Lefiad, i'r 


d dïeithr, ir amddifad, ac i'r weddw“; 


pen, 7. 6. 


a l4,2, 


k pen. â, 
$. a 28. 


u 


7, 





fel y bwyttaont yn dy byrth di, ac 
y digoner hwynt. 

13 A dywed gor bron yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, Dygais y peth 
cyssegredig allan o'm tŷ, ac aì 
rhoddais ef i'r Lefiad, ac i'r dïeithr, 
i'r amddifad, ac i'r weddw“, yn oì dy 
holl orchymynion a orchymynaist i 
mi: ni throseddais ddim cth or- 
chymynion, ac nis anghofiais. 

14 Ni fwytteais o hono yn fy ngal- 
ar, ac ni ddygais ymaith o hono i 
aflendid, ac ni roddais o hono dros 
y marw: gwrandewais ar lais yr AR- 
GLWYDD fy NUW; gwneuthum yn 
ol yr hyn oll a orchymynaist i mi. 

15 Edrych o drigle dy sancteidd- 
rwydd, sef o'r nefoedd, a bendithia 
dy bobl Israel, a'r tir a roddaist i 
ni, megis y tyngaist wrth ein tadau: 
sef tir yn llifeirio o laeth a mêl. 

16 $ Y dydd hwn y mae yr AR- 
GLWYDD dy DDUW yn gorchymyn 
1 fi wneuthur y deddfau hyn a'r 
barnedigaethau: cadw dithau a 
cwna hwynt â'th holl galon, ac 
â'th holl enaid. 

17 Cymmeraist yr ARGLWYDD 
heddyw i fod yn DDUW i ti, ac i 
rodio yn ei ffyrdd ef, ac i gadw 
ei ddeddfau, ai orchymynion, a'i 
farnedigaethau, ac i wrandaw ar ei 
lais ef. 

18 'Cymmerodd yr ARGLWYDD di- 
thau heddyw i fod yn bobl brïodol 
iddo ef, megis y llefarodd wrthyt, ac i 
gadw o hono ei holl orchymynion: 

19 Ac i'th wneuthur “yn uchel gor- 
uwch yr holl genhedloedd a wnaeth 
efe, mewn clod, ac mewn enw, ac 
mewn gogoniant; ac i fod o honot 
yn bobl sanctaidd i'r ARGLWYDD 
dy DDUW, megis y llefarodd efe, 


PENNOD XXVII. 


1 Gorchymyn y bobl ì ysgrifenu y gyfraith ar 
gerrig; ô ac 4 wneuihur allor o gerrig cyf- 
aîn. 11 Rhannu y llwylhau ar fynydd Garî- 
zîm ac Ebal. 14 Cyhoeddî y melldithion ar 
fynydd Ebal. 

NA y gorchymynodd Moses, 

gyd â henuriaid Israel, i'r bobl, 
gan ddywedyd, Cedwch yr holl or- 
chymynion yr ydwyf fi yn eu gor- 
chymyn i chwi heddyw. 

2 A bydded, yn y dydd * yr elych 
dros yr Iorddonen i'r tir y mae yr 
ARGLWYDD dy DDUW yn ei roddi 
i ti, Posod o honot i ti gerrig mawr- 
ion, a chalcha hwynt â chalch. 


206 


DEUTERONOMIUM, XXVII. 


3 Ac ysgrifena arnynt holl eiriau 
y gyíraith hon, pan elych drosodd, 
ìi fyned i'r tir y mae yr ARGLWYDD 
dy DDUW yn ei roddi i ti, se/ tir 
yn llifeirio o laeth a mêl; megis ag 
y llefarodd ARGLWYDD DDUW dy 
dadau wrthyt. 

4 A phan eloch dros yr Iorddonen, 
gosodwch y cerrig hyn, yr ydwyf fi 
yn eu gorchymyn ìi chwi heddyw, 
ym mynydd Ebal, a chalcha hwynt 
â chalch. 

5 Ac adeilada yno allor i'r AR- 
GLWYDD dy DpuUwW, sef allor gerrig: 
“na chyfod arnynt af haiarn. 

6 A cherrig cyfain yr adeiledi all- 
or yr ARGLWYDD dy DDUW; ac 
offrymma arni boeth-offrymmau i'r 
ARGLWYDD dy DDuUw. 

7 Oífrymma hefyd hedd-aberthau, 
a bwytta yno, a llawenycha ger 
bron yr ARGLWYDD dy DDUW. 

8 Ac ysgrifena ar y cerrig holl eir- 
iau y gyfraith hon, yn eglur iawn. 

9 i A llefarodd Moses a'r offeiriaid 
y Lefiaid wrth holl Israel, gan ddy- 
wedyd, Gwrando a chlyw, O israel: 
Y dydd hwn y'th wnaethpwyd yn 
bobl i'r ARGLWYDD dy DDUW. 

10 Gwrando gan hynny ar lais yr 
ARGLWYDD dy DDUW, a gwna ci or- 
chymynion ef a'i ddeddfau, y rhai yr 
wyf fi yn eu gorchymyn i ti heddyw. 

ll T A gorchymynodd Moses i'r 
bobl y dydd hwnnw, gan ddywedyd, 

12 Y rhai hyn a safant i fendithio 
y bobl ar fynydd Garizim, wedi eich 
myned dros yr Iorddonen: Simeon, 
a Lefi, a Judah, ac Issachar, a Jo- 
seph, a. Benjamin. 

13 iA'r rhai hyn a safant ^i felldith- 
io ar fynydd Ebal: Reuben, Gad, ac 
Aser, a Zabulon, Dan, a Naphtali. 

14 1 “A'r Lefiaid a lefarant, ac a 
ddywedant wrth bob gwr o Israel 
â llef uchel, i 

15 fMelldigedig yw y gwr a wnel 
ddelw gerfiedig neu doddedig, sof 
ffieidd-dra gan yr ARGLWYDD, gwaith 
dwylaw crefftwr, ac a'i gosodo mewn 
le dirgel. A'r holl bobl a attebant, 
ac a ddywedant, £ Amen, 


16 FMelldigedig yw yr hwn a 


ddirmygo ei dad neu ei fam. A 
dyweded yr holl bobl, Amen. 

17 !Melldigedig yw yr hwn a 
symmudo derfyn ei gymmydog. A 
dyweded yr holl bobl, Amen. 

18 FMelldigedig 4w yr hwn a baro 
i'r dall gyfeiliorni allan o'r ffordd. 
A dyweded yr holl bobl, Amen. 


rhwng Duw a'r bobl. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


c Exod. 20, 
25. 
Jos. 8. 31, 


dpen,11.29, 
os, 8. 33. 
2 Heb. yn 
Jfelldith. 


eDan.9.11. 


fExod.20,4, 


k Lef, 19. 14. 


23, a 34. iT 
a . ka ï 
16. ——— 
Fer, ôl 
L 3 
8, 


| 








Melidihion 


Cyn 
CRIST 
1451. 


ì Exod. 22. 


pen. 10. 18, 
m Lef, 18. 8, 
pen. 22, 30, 





n Lef, 18.23. 


o Lef, 18. 9, 


P Lef. 18. 17. 
a 20. 14, 


3 mam 
y'nghyf- 
raih. 


s Jer. ll.ô. 
Gal. 2.10, 


3 Lef, 26. 3. 


b pen. 26.19. 


cGen,49,25, 
Ps. 127, 3, 


3 Neu, 
gafnau 
(ylino. 

a Ps. 121, 8, 


oad, 25, 


3 ysgubor- 
TYN 


19 'Melldigedig 49v yr hwn a ŵyro 
farn y dïeithr, yr amddifad, a'r 
weddw. A dyweded yr holl bobl, 
Amen. 

20 m Melldigedig 410 yr hwn a or- 
weddo gyd â gwraig ei dad; o her- 
wydd datguddiodd odre ei dad. A 
dyweded yr holl bobl, Amen. 

21 " Melldicedig yv yr hwn a or- 
weddo gyd âg un anifail. A dy- 
weded yr holl bobl, Amen. 

22 "Melldigedig 4w yr hwn a or- 
weddo gyd âi chwaer, merch ei 
dad, neu ferch ei fam ef, A dy- 
weded yr holl bobl, Amen. 

23 PMelldigedig yw yr hwn a or- 
weddo gyd â'i “chwegr. A dyweded 
yr holl bobl, Amen. 

24 1Melldigedig yw yr hwn a dar- 
awo eì gymmydog yn ddirgel A 


5 |dyweded yr holl bobl, Amen. 


25 'Melldigedig yw yr hwn a 


.s.| gymmero wobr, er dïeneidio gwaed 
9. |gwirion. A dyweded yr holl bobl, 


Amen. 

26 "Melldigedig yw yr hwn ni 
pharhao y'ngeiriau y gyfraith hon, 
gan eu gwneuthur hwynt. A dy- 
weded yr holl bobl, Amen. 

PENNOD XXVIII. 
1 Bendithion am ufudd-dod. 15 Melldithion 
am anufudd-dod. 
CO *os gan wrandaw y gwran- 
dewi ar lais yr ARGLWYDD dy 
Dpuw, i gadw ac i wneuthur eì holl 
orchymynion ef, y rhai yr ydwyf fi 
yn eu gorchymyn ìi ti heddyw; yna yr 
ARGLWYDD dy DDUW Pa'th esyd yn 
uwch na holl genhedloedd y ddaear. 

2 A'r holl fendithion hyn a ddaw 
arnat, ac ath oddiweddant, os 
gwrandewi ar lais yr ARGLWYDD 
dy Dpuw. 

9 Bendigedig /ydd4 di yn y ddin- 
as, a bendigedig yn y maes, 

4 Bendigedig fydd “ffrwyth dy 
fru, a ffrwyth dy dir, a ffrwyth dy 
anifail di, cynnydd dy wartheg, a 
dïadellau dy ddefaid. 

5 Bendigedig fydd dy gawell a'th 
2 does di. 

6 “ Bendigedig /ydd4 di yn dy ddy- 
fodiad 1 mewn, a bendigedig yn dy 
fynediad allan. 

7 Rhydd yr ARGLWYDD dy elynion 
a ymgodant i'th erbyn *yn lladd- 
edig o'th flaen di: trwy un ffordd 
y deuant i'th erbyn, a thrwy saith 
o ffyrdd y ffoant o'th flaen. 

8 Yr ARGLWYDD a orchymyn fen- 
dith arnat ti, yn dy *drysordai, ac yn 


27 


DEUTERONOMIUM, XXVIII. 


yr hyn oll y dodech dy law arno; ac 
a'th fendithia yn y tir y mae yr AR- 
GLWYDD dy DDUW yn ei roddi i ti. 

9 í Yr ARGLWYDD a'th gyfyd di yn 
bobl sanctaidd iddo ei hun, megis 
y tyngodd wrthyt, os cedwi orchy- 
mynion yr ARGLWYDD dy DDUW, a 
rhodio yn ei ffyrdd ef. 

l0 A holl bobloedd y ddaear a 
welant fod yn dy alw di ar enw yr 
ARGLWYDD, ac a ofnant rhagot. 

ll £A'r ARGLWYDD ath lwydda 
di *mewn daioni, yn ffrwyth dy 
fru, ac yn ffrwyth dy anifeiliaid, ac 
yn ffrwyth dy ddaear, yn y tir a 
dyngodd yr ARGLWYDD i'th dadau 
ar ei roddi i ti. 

12 Yr ARGLWYDD a egyr ei drysor 
daionus i tì, sef y nefoedd, i roddi 
gwlaw 467 dir di yn ei amser, ac i 
fendigo holl waith dy law: Pathi a 
roddi echwyn i genhedloedd lawer, 
ac ni cheisi echwyn, 

19 A'r ARGLWYDD a'th wna di !yn 
ben, ac nid yn gynffon; hefyd ti a 
fyddi yn uchaf yn unig, ac nid yn 
isaf: os gwrandewi ar orchymyn- 
ion yr ARGLWYDD dy DDUW, y rhai 
yr ydwyf yn eu gorchymyn i ti hedd- 
yw, vw cadw, ac i'w gwneuthur; 

l4 Ac heb gilio o honot oddi wrth 
yr holl eiriau yr wyf fi yn eu gor- 
chymyn i chwi heddyw, i'r tu dehau 
neu i'r tu aswy, gan fyned ar ol duw- 
iau dïeithr,i'w gwasanaethu hwynt. 

15 1 A bydd, Eoni wrandowi ar 
lais yr ARGLWYDD dy DDUW, gan 
gadw a gwneuthur ei holl orchy- 
mynion ef aì ddeddfau, y rhai yr 
ydwyf yn eu gorchymyn i ti hedd- 


yw; y daw arnat yr holl felldithion 


hyn, ac y'th oddiweddant, 

16 Melldigedig /ydd4 di yn y ddin- 
as, a melldigedig yn y maes. 

l7 Melldigedig /ydd dy gawell 
a'th does di. 

18 Melldigedig fydd ífrwyth dy 
fru, a ffrwyth dy dir, cynnydd dy 
wartheg, a dïadellau dy ddefaid. 

19 Melldigedig fyddi di yn dy 
ddyfodiad i mewn, a melldigedig 
yn dy fynediad allan. 

20 Yr ARGLWYDD a ddenfyn arnat 
ti felldith, trallod, a cherydd, yn yr 
hyn oll y dodech dy law arno, ac 
yn yr hyn a wnelych; nes dy ddin- 
ystrio ath ddifetha di yn gyflym; 
am ddrygioni dy weithredoedd 4m 
y rhai y'm gwrthodaist i. 

21 Yr ARGLWYDD a wna ì haint 
lynu wrthyt, nes iddo dy ddifa oddi 


a, bendithuon. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





f Exod. 12. 
pen, 7. 6. 


2 pen. 15, 6. 


ì Es. 9, 14, 
15. 


k Lef, 26. 14, 
Galar.2,17, 
Dan.9,1], 


1 
Ma], 2, 2, 


5 Nen, i'w 
wneuthar. 





Melldithion «m 


| Cyn 














ar y tir yr ydwyt ti yn myned iddo 
Um Fs feddiannu. di & 
reu |, 22 ' Yr ARGLWYDD a'th dery â dar- 
'  |fodedigaeth, ac â chryd poeth, ac â 
sNeu, _ |llosgfa, ac â gwres, ac â “chleddyf, 
mAmoes4, 9. ac â mdiflanniad, ac â mallder; a 
hwy a'th ddilynant nes dy ddifetha. 
nLef.9619.|. 23 " Dy nefoedd hefyd y rhai sydd 
uwch dy ben a fyddant yn bres, a'r 
ddaear yr hon sydd oddi tanat yn 
haiarn. 

24 Yr ARGLWYDD a rydd ym We 
gwlaw dy ddaear, lwch a lludw: 
ior nefoedd y disgyn arnat, hyd 
oni'th ddinystrier. 

oad. T. 25 Yr ARGLWYDD a wna I ti 
Ecs syrthio o flaen dy elynion: trwy 


un ffordd yr âi di yn eu herbyn 
hwynt, a thrwy saith o ffyrdd y 
»Jcr15.4. foi o'u blaen hwynt; a thi Pa fyddi 
Ezee.?s, |”"ar wasgar dros holl deyrnasoedd 
; Heb,» |y ddaear. 
maga. |. 26 1A'th gelain a fydd bwyd i holl 
Jer.7.33. | ehediaid y nefoedd, ac i anifeiliaid 
a34.20. |y ddaear; ac ni bydd a'u * tarfo. 
27 Yr ARGLWYDD ath dery di â 


8 gyrro 





DEUTERONOMIUM, XXVIII. 





anufudd-dod. 


eì iachâu, o wadn dy droed hyd dy| _ Cyn 
goryn. 

36 Yr ARGLWYDD ath ddwg di, 
“ath frenhin a osodych arnaf, at *Z Bren 
genedl nid adnabuost ti na'th dad- | a24-12. 
au di; a gwasanaethi Pyno dduw-|? 
iau dïeithr, pren a maen. MIN 

37 A byddi “yn syndod, yn ddi- |<IPren 
areb, ac yn watwargerdd, ym mhlith | Jer. 24.9. 
yr holl bobloedd y rhai yr arwain | Zec.&13. 
yr ARGLWYDD di attynt. 

38 Had lawer a ddygi allan i'r 
maes, ac ychydig a gesgli: o her- 
wydd y locust a'i hysa. 

39 Gwinllannoedd a blenni, ac a 
goleddi; ond gwin nid yfi, ac ni 
chesgli y grawnwin: canys pryfed 
a'u bwytty. 

40 Olew-wydd a fydd i ti trwy 
dy holl derfynau, ac âg olew ni'th 
irir: o herwydd dy olew-wydden a 
ddyhidla. 

41 Meibion a merched a genhedli, | 
ac ni byddant i ti: o herwydd hwy 
a ânt i gaethiwed. 

42 Dy holl brennau a ffrwythau 





d Mic. 6.15, 
Hag. 1. 6. 





ymaith. 5 AW j i 
'Exod,9.9.|"chornwyd yr Aipbt, ac â chlwyf dy dir a “ddifa y locust. Me 
:ISam.5,6.. y marchogion, ac â chrach, ac âg | 43 Y dïeithr a fyddo yn dy fysg 
Pe. 78.06. | vsfa; o'r rhai ni ellir dy iachâu. a ddring arnat yn uchel uchel; a 
28 Yr ARGLWYDD a'th dery di âg | thi a ddisgyni yn isel iscl, 
ynfyd ac â dallineb, ac â| 44 Efe a fenthyccia i ti, a thi ni 
syndod calon. fenthycci iddo ef: *efe a fydd yn|*ahh 
t;ne514.| 29 Byddi hefyd *yn ymbalfalu | ben, a thi a fyddi yn gynffon. “ 
s. 99, 10, * 9 e e 
ganol dydd fel yr ymbalfalai y dall | 45 A'r holl felldithion hyn a ddaw 
yn y tywyllwch; ac ni lwyddi yn | arnat, ac a'th erlidiant, ac arth oddi- 
dy ffyrdd : a dïau. y byddi orthrym- | weddant, hyd oni'th ddinystrier; 
medig ac anrheithiedig byth, ac ni | am na wrandewaist ar lais yr AR- 
bydd a'th waredo. GLWYDD dy DDUW, i gadw ei or- 
uJer.&.10. | 30“'Ti ayymgredi â gwraig, agwr ar- | chymynion a'i ddeddfau ef, y rhai 
rJob3n.8. all a gyd-orwedd âhi: *ti a adeiledi | a orchymynodd efe i ii. 
Amos5dl. dŷ, ac nithrigi ynddo: ti a blenni 46 A byddant yn arwydd ac yn 
y pen, 29.6, | Winllan, ac ni 9 chesgli ei ffrwyth. | rhyfeddod arnat ti, ac ar dy had 
'dieb. a. Sl Dy ŷch a leddir yn dy olwg, ac | hyd. byth. 
hi;fel _ |ni fwyttêl o hono: dy asyn a ddyg- | 47 Oblegid na wasanaethaist yr 
pen. 20,6. | « . | 
ir trwy drais o flaen dy wyneb, ac | ARGLWYDD dy DpUW mewn lla- 
ni ddaw adref attat: dy ddefaid a | wenydd, ac mewn hyfrydwch calon, 
roddir i'th elynion, ac ni bydd i tî | fam amldra pob dim: Tec 


achubydd. 

32 Dy feibion a'th ferched a roddir 
i bobl eraill, ath lygaid yn gweled, 
ac yn pallu am danynt ar hyd y 
dydd; ac ni bydd gallu ar dy law. 

33 Ffrwyth dy dir a'th holl lafur a 
fwyty pobl nid adnabuost; a byddi 
yn unig orthrymmedig a drylliedig 
bob amser: 

34 A byddi wallgofus, “gan weled- 
igaeth dy lygaid yr hon a welych. 

35 Yr ARGLWYDD ath dery di â 
chornwyd drygionus, yn y gliniau, 


ac yn yr esgeiriau, yr hwn ni ellir 





sad, 61. 





208 


| 
| 





ni bydd raslawn i'r llange. 





48 Am hynny y gwasanaethi di dy 
elynion, y rhaì a ddenfyn yr ar || 
GLWYDD yn dy erbyn, mewn newyn, 
ac mewn syched, ac mewn noethni, 
ac mewn eisieu pob dim; ac efe £a 
ddyry iau haiarn ar dy wddf, hyd. 
oni ddinystrio efe dydi. 

49 "Yr ARGLWYDD a ddwg i'th er- 
byn genedl o bell, se/o eithaf y ddae- 
ar, mor gyflym ag yr eheda yr eryr, | Gelm4.19. 
cenedl yr hon ni “ddealli ei hiaith; |sme. 

50 Cenedl * wyneb-galed, “yr hon |,'gnde 
ni dderbyn wyneb yr henafgwr, ac | wn- 


gr€J. 
k Es. 47. 6. 





E Jer. 28, 14. 


h Jer, 5. 16. 
a6. 22, 
Luc 19. 43, 


î Jer. 48, 40, 
a 49. 22. 









Meblldiilaon am 
ACH 5l A hi a fwytty ffrwyth dy ani- 


1451. 





1ILef, 26, 29. 
2 Bren. 6. 


m pen, lô. 6. 


5 Heb. 
ail-gened- 
igaeth. 

6 Heb. oddi 
rhwng ei 
thraed. 


n pen. 7. 19, 


7 Heb. 
ddyrchafa, 

o pen. â, 24. 

P pen, 10,22, 


feiliaid, a ffrwyth dy ddaear, hyd 
oni'th ddinystrier: yr hon ni âd i 
ti ŷd, gwin, nac olew, cynnydd dy 
wartheg, na dïadellau dy ddefaid, 
hyd oni'th ddifetho di. i 

52 A.hi a warchae arnat ti yn dy 
holl byrth, hyd oni syrthio dy uchel 
a'th gedyrn gaerau, y rhai yr ydwyt 
yn ymddiried ynddynt, trwy dy holl 
dir: hi a warchae hefyd arnat yn 
dy holl byrth, o fewn dy holl dir yr 
hwn a roddodd yr ARGLWYDD dy 
DDUW i ti. 

58 !Ffrwyth dy fru, se/ cig dy feib- 
ion a'th ferched, y rhai a roddodd 


: |yr ARGLWYDD dy DDUW i ti, a fwyt- 


têl yn y gwarchae, ac yn y cyfyng- 
dra a ddwg dy elyn arnat. 

54 Y gwr tyner yn dy blith, a'r 
moethus iawn, a greulona ei lygad 
wrth ei frawd, ac wrth mwraig ei 
fynwes, ac wrth weddill ei feibion 
y rhaì a weddillodd efe: 

55 Rhag rhoddi i un o honynt o 
gig ei feibion, y rhai a fwytty efe; 
o eisieu gadaw iddo ddim yn y 
gwarchae ac yn y cyfyngdra, âr 
hwn y cyfynga dy eiyn arnat o fewn 
dy holl byrth. 

56 Y wraig dyner ar foethus yn 
dy fysg, yr hon ni phrofodd osod 
gwadn ei throed ar y ddaear, gan 
fwythau a thynerwch, a greulona 
ei llygad wrth wr ei mynwes, ac 
wrth eì mab, ac wrth ei merch, 

57 Ac wrth ei *phlentyn a ddaw 
allan 9o'i chorph, ai meibion y rhai 
a blanta hi: canys hi a'u bwytty 
hwynt yn ddirgel, pan ballo pob 
dim aral yn y gwarchae ac yn y 
cyfyngdra, â'r hwn y cyfynga dy 
elyn arnat o fewn dy byrth. 

58 Oni chedwi ar wneuthur holl 
eiriau y gyfraith hon, y rhai sydd 
ysgrifenedig yn y llyfr hwn, gan ofni 
yr enw gogoneddus ac ofnadwy hwn, 
YR ARGLWYDD DY DDUW, 

59 Yna y gwna yr ARGLWYDD dy 
blïau di yn rhyfedd, a phlâau dy 
had; sef plâau mawrion a pharhaus, 
a chlefydau drwg a pharhaus. 

60 Ac efe a ddwg arnat holl "glefyd- 
au yr Aipht, y rhai yr ofnaist rhag- 
ddynt; a glynant wrthyt. 

61 Ie, pob clefyd, a phob pla, yr 
hwn nid 4y ysgrifenedig yn llyfr y 
gyfraith hon, a” ddwg yr ARGLWYDD 
arnat, hyd oni'th ddinystrier. 

62 Felly chwi 9a adewir yn ychydig 


209 


DEUTERONOMIUM, XXIX. 


oedd o lïosowgrwydd; o herwydd 

na wrandewaist ar lais yr AR- 

GLWYDD dy Dpuw. 

63 A bydd, megis ag y llawenych- 
odd yr ARGLWYDD ynoch i wneuth- 
ur daioni i chwi, ac i'ch amlhâu; 
felly 1y llawenycha yr ARGLWYDD 
ynoch i'ch dinystrio, ac i'ch difetha 
chwi: a diwreiddir chwi o'r tir yr 
wyt yn myned iddo i'w feddiannu. 

64 A'r ARGLWYDD "' a'th wasgar di 
ym mhlith yr holl bobloedd, o'r 2a10/ 
gwrr i'r ddaear hyd y cwrr aral ir 
ddaear: a thi a wasanaethi yno 
dduwiau dïeithr, y rhai nid adnab- 
uost ti nath dadau; sef pren a 
maen. 

65 Ac *ym mhlith y cenhedloedd 
hyn ni orphwysi, ac ni bydd gor- 
phwysdra i wadn dy droed: canys yr 
ARGLWYDD a rydd i ti yno galon 
ofnus, a darfodedigaeth llygaid, a 
thristwch meddwl. 

66 A'th einioes a fydd y'nghrôg 
gyferbyn â thi; a thi a ofni nos a 
dydd, ac ni byddi sicr o'th einioes. 

67 *Y bore y dywedi, O na ddeuai 
yr hwyr! ac yn yr hwyr y dywedi, 
O na ddeuai y bore! o achos ofn 
dy galon gam yr hwn yr ofni, a 
"rhag gweledigaeth dy lygaid yr 
hon a welych. 

68 A'r ARGLWYDD “ath ddychwel 
di i'r Aipht, mewn llongau, ar hyd 
y ífordd y dywedais wrthyt, 7na 
chwanegit eì gweled mwy: a chwi a 
ymwerthwch yno i'ch gelynion yn 
gaeth-weision ac yn gaeth-forwyn- 
ion, ac ni bydd a'ch pryno. 

PENNOD XXIX. 

1 Moses yn annog y bobl i ufudd-dod, irwy gofio 
y gweithredoedd a welsent.. 10 Gosod, pawb 
ger bron yr Arglwydd, â fyned dan eî gyf- 
ammod ef. 18 Y mawr ddigofaint ar y neb 
a ymfendithio yn eí anwiredd. 29 I Dduw 
y perlhyn pelhau dŵrgel. 

YMA eiriau y cyfammod a 
orchymynodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses ei wneuthur â meibion 

Israel, yn nhir Moab, heb law “y 

cyfammod a ammododd efe â hwynt 

yn Horeb. 

2 A Moses a alwodd ar holl Is- 
rael, ac a ddywedodd wrthynt, ?Chwi 
a welsoch yr hyn oll a wnaeth yr 
ARGLWYDD o flaen eich llygaid chwi 
yn nhir yr Aipht, i Pharaoh, ac i'w 
holl weision, ac i'w holl dir; 

3 “Y profedigaethau mawrion a 
welodd eich llygaid, yr arwyddion 
a'r rhyfeddodau mawrion hynny: 


bobl, lle yr oeddych fel Psêr y nef- | 4 Ond “ni roddodd yr ARGLWYDD | it, 12 


anufudd-dod. 





Cyn 
CRIST 
1451. 





g Diar, 1.26, 
Es. l, 24, 


Fr Lef, 26. 39, 
eh, l.8. 
Jer, 16, 13. 


s Amos 9. 4, 


t Job 1. 4. 


u ad, 24, 


7 pen. 17. 16, 


a pen. 5. 
2, . 


b Exod, 12. | 
4, | 


c pen. 4. 34, 
nA OR 

d Edrych 
lŷs. 63, 17, 
Ioan 8, 43. 


E h. 4, ]s., 
2 Thess, &, 
3 * 





Tsrael yn myned 


Cyn 
CRIST 
1451. 


e pen, 8, â, 


AF ol. 
23, 33. 


pen. 2. 32. 
&ao.l. 


wu 


1 Bren.? o Lab 


£ Edrych 
Jos, 9. 21, 
23, 21. 





k Edrych 
Act. 2. 29. 
1Oor,7.14. 


3 Heb. tom- 
dduwiau, 


i chwi galon i wybod, na llygaid i 
weled, na chlustiau ìi glywed, hyd y 
dydd hwn. 

5 Arweiniais chwi hefyd yn yr 
anialwch ddeugain mlynedd: *ni 
heneiddiodd eich dillad am danoch, 
ac ni heneiddiodd dy esgid am dy 
droed. 

6 Bara ni fwyttasoch, a gwin neu 
ddïod gref nid yfasoch: fel y gwyb- 
yddech mai myfi yw yr ARGLWYDD 
eich Duw chwi. 

7 A daethoch hyd y lle hwn: yna 
daeth allan fSehon brenhin Hesbon, 
ac Og brenhin Basan, i'n cyfarfod 
mewn rhyfel; a ni a'u lladdasom 
hwynt: 

8 noy a ddygasom eu fir hwynt, 


. |ac £a'i rhoisom yn etifeddiaeth i'r 
.:42, | Reubeniaid, ac i'r Gadiaid, ac i 


banner llwyth Manasseh. 

9 hCedwch gan hynny eiriau y cyf- 
ammod hwn, a gwnewch hwynt: 
fel y llwyddoch ym mhob peth a 
wneloch. 

10 1 Yr ydych chwi oll yn sefyll 
heddyw ger bron yr ARGLWYDD eich 
Duw; pennaethiaid eich llwythau, 
eich henuriaid, a'ch swyddogion, a 
holl wŷr Israel, 

ll Eich plant, eich gwragedd, a'th 
ddïeithr-ddyn yr hwn sydd o fewn 
dy wersyll, o 'gymmynydd dy goed 
hyd ?wehynnydd dy ddwfr: 

12 I fyned o honot dan gyfammod 
yr ARGLWYDD dy DDUW, a than ei 
gynghrair ef, yr hwn y mae yr AR- 
GLWYDD dy DDUw yn ei wneuthur 
â thi heddyw: 

13 Fth sleybâu beddy yn bobl 
iddo ei hun, ac ìi fod o hono yntau yn 
Dpuw i ti, megis y llefarodd wrthyt, 
ac fel y tyngodd wrth dy dadau, wrth 
Abraham, wrth Isaac, ac wrth Jacob. 

14 Ac nid â chwi yn unig yr ydwyf 
fi yn gwneuthur y cyfammod hwn, 
a'r cynghrair yma; 

15 Ond â'r Awn sydd yma gyd â 
ni yn sefyll heddyw ger. bron yr 
ARGLWYDD ein DUW, ac “â'r hwn 
nid yw yma gyd â ni heddyw: 

16 (Canys chwi a wyddoch y modd 
y trigasom ni yn nhir yr Aipht, a'r 
modd y daethom trwy ganol y cen- 
hedloedd y rhai y daethoch trwy- 
ddynt; 

17 A chwi a welsoch eu ffieidd-dra 
hwynt a'u “*heilun-dduwiau, pren a 
maen, arian ac aur, y rhai oedd yn 
eu mysg hwynt;:) 

18 Rhag bod yn cich mysg wr, neu 


Z10 


DEUTERONOMIUM, XXIX. 


wraig, neu deulu, neu lwyth, yr hwn 
y try ei galon heddyw. oddi wrth yr 
ARGLWYDD ein DUW, ì fyned £ was- 
anaethu duwiau y cenhedloedd hyn; 

rhag bod yn eich mysg wreiddyn yn 
dwyn * gwenwyn a wermod: 

19 A bod, pan glywo efe eiriau y 
felldith hon, ymfendithio o hono yn 
ei galon ei hun, gan ddywedyd, 
Heddwch fydd i mi, er i mi rodio 

A 'nghyndynrwydd fy nghalon, i 
chwanegu *meddwdod at 'syched: 

20 " Ni fyn yr ARGLWYDD faddeu 
iddo; canys yna y myga digllonedd |» 
yr ARGLWYDD o'i eiddigedd yn er- 
byn y gwr hwnnw, a'r holl felldith- 
ion suyd ysgrifenedig yn y llyfr hwn 
a orwedd arno ef, ar ARGLWYDD 92 
ddilea ei enw ef oddi tan y nefoedd. 

21 A'r 
oddi wrth holl lwythau Israel,i gael 
drwg, yn ol holl felldithion y cyfam- 
mod a ysgrifenwyd yn llyfr y gyf- 
raith hon. 

22 A dywed y genhedlaeth a ddaw 
ar ol, sef eich plant chwi, y rhai a 
godant ar eich ol chwi, a'r 'dïeithr yr 
hwn a ddaw o wlad bell, pan wel- 
ont blïau y wlad hon, a'i chlefydau, 
(rwy y rhai y mae yr ARGLWYDD 


yn ei chlwyfo hi; 


93 A'i thir wedi ei losgi oll gan 
frwmstan a halen, na heuir ef, ac na 
flaen-dardda, ac na ddaw i fynu un 
llysieuyn ynddo, “fel dinystr Sodom 
a Gomorrah, Admah a Seboim, y 
rhai a ddinystriodd yr ARGLWYDD 
yn ei lid a'i ddigofaint: 

24 Ie, yr holl genhedloedd a ddy- 
wedant, ' Paham y gwnaeth yr AR- 
GLWYDD fel hyn i'r tir hwn? pa 
ddigter yw y digofaint mawr hwn? 

95 Yna y dywedir, Am wrthod 
o honynt gyfammod ARGLWYDD 
Dpuw eu tadau, yr hwn a ammod- 
odd efe â hwynt pan ddug efe 
hwynt allan o dir yr Aipht. 

26 Canys aethant a gwasanaethas- 
ant dduwiau dïeithr, ac ymgrymmas- 
ant iddynt ; A duwiau nid adwaen- 
ent hwy, ac ni “roddasai efe iddynt. 

27 Am hynny yr ennynodd dig- 
llonedd yr ARGLWYDD yn erbyn y 
wlad hon, 1 ddwyn arni bob iU 
dith a'r y sydd ysgrifenedig yn y 
llyfr hwn 

28 A'r ARGLWYDD a'u dinystriodd 
hwynt o'u tir mewn digofaint, ac 
mewn digter, ac mewn llid mawr, 
ac a'u cyrrodd hwynt i wlad arall, 
megis y gwelir heddyw. 


dan gyfammod. 


cnISr 


1Heb.12.15. 

4 Heb, 
gwenwyn- 
llys, neu, 


Heb, 'rosh. 


9 pen, 9. 14. 


ARGLWYDD Pa'i neilldua ef MR 


g Gen. 19. 
24, 25. 


r 5; Bren, 


dê 22. 8. 


6 ITeb. 
rannasaî, 
neu, yr 
hwn ni 
roisai idd- 
ynt ran, 










Daioni ŵr edifeiriol. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


a Lef. 26, 40, 


b Ps, 106. 45, 
al26. 
Jer, 32. 91. 


c Pa, 147, 2. 


â Neh. 1. 9, 


enen, 10.16. 
«er, 32. 39, 
Ezec, 11, 
19, a 36,26, 


| f pen, 28, 11. 


| €£Jer.32.41, 


29 Y dirgeledigaethau sydd eiddo 
yr ARGLWYDD ein DUW, o'r pethau 
amlwg a roddwyd i ni, ac i'n plant 
hyd byth; fel y gwnelom holl eiriau 
y gyfraith hon. 


PENNOD XXX. 


1 Addaw trugareddau mawr ŵr edifeiriol. 11 


Bod y gorchymyn yn eglur. 15 Gosod angau 

ac einioes o flaen y bobl. 
ga PHAN ddelo yr holl bethau hyn 

arnat, sef y fendith a'r felldith, 
y rhai a roddais o'th flaen, ac adgof- 
io o honot Awynt ym mysg yr holl 
genhedloedd y rhai y'£h yrrodd yr 
ARGLWYDD dy DDUW di attynt; 

2 A dychwelyd o honot at yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, a gwrandaw 
ar ei lais ef, yn ol yr hyn oll yr 
ydwyf yn ei orchymyn i ti heddyw, 
ti a'th blant, â'th holl galon, ac â'th 
holl enaid: 

3 PYna y dychwel yr ARGLWYDD 
dy Dpuw dy gaethiwed, ac y cym- 
mer drugaredd arnat, ac y fry, ac 
ca'th gasgl o fysg yr holl bobloedd 
lle y'th wasgaro yr ARGLWYDD dy 
Dpuw di. 

4 1Pe y'th wthid i eithaf y nef- 
oedd, oddi yno y'th gasglai yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, ac oddi yno 
y'th gymmerai. 

5 A'r ARGLWYDD dy DpDUW a'th 
ddwg i'r tir a feddiannodd dy dad- 
au, a thithau a1 meddienni: ac efe 
a fydd dda wrthyt, ac ath wna yn 
amlach na'th dadau. 

6 A'r “ARGLWYDD dy DDUW a en- 
waeda dy galon, a chalon dy had, 
i garu yr ARGLWYDD dy DpUw â'th 
holl galon, ac âth holl enaid, er 
mwyn cael o honot fyw. 

7 A'r ARGLwYDD dy DDUW a rydd 
yr holl felldithion hyn ar dy elyn- 
ion, ac ar dy gaseion, y rhai a'th 
erlidiant di. 

8 Tithau a ddychweli, ac a wran- 
dewi ar lais yr ARGLWYDD, ac a 
wnei ei holl orchymynion ef, y rhai 
yr ydwyf yn eu gorchymyn i íi 
heddyw. 

9A'r ARGLWYDD dy DDUW a wna 
ì ti lwyddo yn holl waith dy law, yn 
ffrwyth dy fru, ac yn ffrwyth dy ani- 
feiliaid, ac yn ffrwyth dy dir, er 
daioni: canys try yr ARGLWYDD i 
S]awenychu ynot, ì svmeuthwr daioni 
â íi, fel y lawenychodd yn dy dadau; 

10 Os gwrandewi ar lais yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, i gadw ei orchy- 
mynion ef a'i ddeddfau y rhai sydd 
ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith hon ; 


DEUTERONOMIUM, XXX. 





os dychweli at yr ARGLWYDD dy 
Dpuw ôth holl galon, ac â'th holl 
enaid. 

l1 7 O herwydd y gorchymyn 
yma, yr ydwyf yn ei orchymyn i £i 
heddyw, "nid gyw guddiedig oddi 
wrthyt, ac nid yw bell. 

12 'Nid yn y nefoedd y mae, ì 
ddywedyd o honot, Pwy a ddring 
drosom i'r nefoedd, ac ai dwg i ni, 
fel y clywom, ac y gwnelom ef? 

13 Ac nid o'r tu hwn$ ir môr y 
mae, ìi ddywedyd o honot, Pwy a 
dramwya drosom ni i'r tu hwnt i'r 
môr, ac a'i dwg ef i ni, fel y clywom, 
ac y gwnelom ef? 

)4 Canys y gair sydd agos iawn 
attat, yn dy enau, ac yn dy galon, 
i'w wneuthur ef. 

15 Wele, “rhoddais oth flaen 
heddyw einioes a daioni, ac angau 
a drygioni: 

16 Lle yr ydwyf fi yn gorchymyn i 
ti heddyw garu yr ARGLWYDD dy 
Dpuw, i rodio yn ei ffyrdd ef, ac i 
gadw ei orchymynion, a'i ddeddfau, 
a'i farnedizaethau ef; fel y byddech 
fyw, ac y'th amlhâer, ac y'th fendithio 
yr ARGLWYDD dy DDUW yn y tir yr 
wyt ti yn myned iddo i'w feddiannu. 

17 Ond os try dy galon ymaith, fel 
na wrandawech, a'th yrru i ymgrym- 
mu i dduwiau dïeithr, a'u gwasan- 
aethu hwynt; 

18 Yr wyf yn mynegi i chwi hedd- 
yw, y difethir chwi yn ddïau, ac nad 
estynwch ddyddiau yn y tir yr ydwyt 
yn myned dros yr Iorddonen i fyn- 
ed i mewn iddo i'w berchennogi. 

19 !Galw yr wyf yn dyst i'th erbyn 
heddyw y nefoedd a'r ddaear, "roddi 
o honof oth ílaen di einioes ac 
angau, bendith a melldith: dewis 
dithau yr einioes, fel y byddych 
fyw, ti a'th had; 

20 I garu o honot yr ARGLWYDD 
dy DDUW, & gwrandaw ar ei lais ef, 
a glynu wrtho, (canys efe yw dy 
einioes di, ac estyniad dy ddyddiau,) 
fel y trigech yn y tir a dyngodd yr 
ARGLWYDD wrth dy dadau, wrth 
Abraham, wrth Isaac, ac wrth Ja- 
cob, ar eê roddi iddynt. 

PENNOD XXXI. 


1 Moses yn rhoi cyswr yn y bobl, Y ac yn Josua? 
9 yn rhoddŷ y gyfraith ŵr ofeiriaid, â'w 
darllen ar y seithfed flwyddyn ŷ'r bobl. 14 
Duw yn rhoddi siars ar Josua, 19 a chân â 
dystiolaethu yn erbyn y bobl. 24 Moses yn 
gorchymyn llyfr y gyfraith â'r Lefiaid i'w 
gadw. 29 Moses yn rhybuddio y boll o'u 
hanufudd-dod i Dduw, wedî eî farwolaeth ef. 





Amgaw ac einioes. | 





Cyn 
CRIST 
1451. 








h Eg. 45. 19, 


! Rhuf. 10, 
6, &c. 


k ad, 19, 
peu, Î1, 26, 


1 pen. 4, 26. 
m ad. 15. 


| Moses yn cysuro DEUTERONOMIUM, XXXVI. y bobl a, Josua. 





b Num, 20, 
2,2 27.10. 
pen, â. 27. 


c Num, 27, 
DAR 


; 4 Num, 21, 
24,33 


Sm 


s pen. 7. 2. 


FJos.l.. 
Heb, 13, 5. 


| 
| 
£ Jos. 1, 9, 
h pen. 15. 1. 
i Jos. 8. 94, 
OJ. 
Neh.8.1, 
2o, O. 


MOSES a aeth ac a lefarodd y 
geiriau hyn wrth holl Israel; 

2 Ac a ddywedodd wrthynt, * Mab 
chwe ugain mlynedd dwyf fi hedd- 
yw; ni allaf mwy fyned allan, a 
dyfod i mewn: yr ARGLWYDD Ìhef- 
yd a ddywedodd wrthyf, P Ni chei 
fyned dros yr Iorddonen hon. 

3 Yr ARGLWYDD dy DDUW sydd 
yn myned drosodd o'th flaen di; efe 
a ddinystria y cenhedloedd hyn o'th 
flaen, a thi au meddienni hwynt: 
Josua hefyd, efe a â drosodd o'th 
flaen, “fel y llefarodd yr ARGLWYDD. 

4 A'r ARGLWYDD a wna iddynt 
“fel y gwnaeth i Sehon ac i Og, 
brenhinoedd yr Amoriaid, ac i'w tir 
hwynt, y rhai a ddinystriodd efe. 

5 A rhydd *yr ARGLWYDD hwynt 
o'ch blaen chwi; gwnewch chwithau 
iddynt hwy yn ol yr holl orchymyn- 
ion a orchymynais i chwi. 

6 Ymgryfhêwch, ac ymnerthwch; 
nac ofnwch, ac na ddychrynwch 
rhagddynt: canys yr ARGLWYDD dy 
DDUW sydd yn myned gyd â thi; 
fni'th edy, ac ni'th wrthyd. 

7 IA Moses a alwodd ar Josua, ac 
a ddywedodd wrtho yngolwg holl 


i Israel, Ymgadarnhâ, ac ymnertha: 


canys ti a âi gyd âr bobl yma i'r tir 
a dyngodd yr ARGLWYDD wrth eu 
fadau hwynt ar ei roddi iddynt; a thi 
ai rhenni yn etifeddiaeth iddynt. 

8 A'r ARGLWYDD hefyd sydd yn 
myned o'th flaen di; efe a fydd gyd 
â thi; ni'th edy, ac ni'th wrthyd: 
8nac ofna, ac na lwírhâ. 

9 A Moses a ysgrifenodd y gyf- 
raith hon, ac a'i rhoddes at yr off- 
eiriaid meibion Lefi, y rhai a ddyg- 
ent arch cyfammod yr ARGLWYDD, 
ac at holl henuriaid Israel. 

10 A Moses a orchymynodd idd- 
ynt, gan ddywedyd, Yn ol pob 
saith mlynedd, ar yr amser nod- 
edig, ar Pflwyddyn y gollyngdod, 
ar wyl y pebyll, 

Il Pan ddelo holl Israel i ym- 
ddangos ger bron yr ARGLWYDD 
dy DDUW, yn y lle a ddewiso efe; 
iy darlleni y gyfraith hon o flaen 
holl Israel, lle y clywant. 

12 Cynnull y bobl ynghyd, y gwŷr, 
y gwragedd, a'r plant, ar dieithr- 
ddyn a fyddo o fewn dy byrth; fel 
y gwrandawont, ac fel y dysgoni, ac 
yr ofnont yr ARGLWYDD eich Duw, 
ac yr edrychont am wneuthur holl 
eiriau y gyfraith hon; 

13 Ac y byddo i'w pìant, y rhai 


ni wybuant ddim, glywed a dysgu 
ofni yr ARGLWYDD eich DUW, yr 
holl ddyddiau y byddoch fyw yn y 
tir yr ydych yn myned iddo dros 
yr lorddonen i'w feddiannu. 

14 $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Wele, nesaodd y dydd- 
iau i ti i íarw: galw Josua, a sefwch 
ger bron ym mhabell y cyfarfod, fel 
“y rhoddwyf orchymynion iddo ef. 
Yna yr aeth Moses a Josua, ac a safas- 
ant ger bron ym mhabell y cyfarfod. 

15 'A'r ARGLWYDD a ymddangos- 
odd yn y babell mewn colofn gwm- 
mwl: a'r golofn gwmmwl a safodd 
ar ddrws y babell. 

16 9 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses, Wele, ti a *orweddi gyd 


â'th dadau; a'r bobl yma a gyfyd, ac 2, 


a butteiniant ar ol duwiau diïeithr- 
laid y tir y maent yn myned i mewn 
iddo, ac am gwrthyd i, ac a dyrr fy 
nghyfammod a wneuthum âg ef. 

17 A'm dig a ennyn yn eu herbyn 
y dydd hwnnw; a mi au gwrthodaf 
hwynt, ac "a guddiaf fy wyneb oddi 
wrthynt; a bwytt&êir ef, a drygau 
lawer a chyfyngderau *a ddigwydd- 
ant iddo ef; a'r dydd hwnnw y dy- 
wed efe, "Onid am nad 4w yr Ar- 
glwydd yn fy mysg y digwyddodd 
y drwg hwn i mi€ 

18 Canys myfì gan guddio a gudd- 
iaf fy wyneb y dydd hwnnw, am yr 
holl ddrygioni a wnaeth efe, pan 
drodd at dduwiau dïeithr.. 

19 Ysgrifenwch yr awr hon gan 
hynny i chwi y gân hon: dysg hi 
hefyd i feibion Israel, a gosod hi 
yn eu genau hwynt; fel y byddo 
y gân hon yn dyst i mi yn erbyn 
meibion Israel. 

20 Canys dygaf ef i dir yn llifeirio 
o laeth a mêl, yr hwn a addewais 
írwy lw i'w dadau ef; fel y bwyttao, 
ac y digoner, ac yr elo yn fras: ond 
efe a dry at dduwiau dïeithr, ac a'u 
gwasanaetha hwynt, ac a'm dirmyga 
i, ac a ddiddymma fy nghyfammod. 

21 Yna, pan ddigwyddo iddo 
ddrygau lawer a chyfyngderau, y 
bydd i'r gân hon dystiolaethu yn 
dyst yn ei wyneb ef: canys nid 
anghofir hi o enau ei had ef: o 
herwydd mi a adwaen ei fwriad 9y 
mae efe yn ei *amcanu heddyw, 
cyn dwyn o honof fi ef i'r tir a 
addewais trwy lw. 

22 | A Moses a ysgrifenodd y 
gân hon ar y dydd hwnnw, ac ai 
dysgodd hi i feibion Israel, 





Cyn 
CRI 
1451. 


k Num, 27. 
19, 


1 Exod, 38, 
9, 


m pen. 32, 
2, 
Ps, 104, 29, 
3 Heb, 
a'u caiff 
hwynt. 
n Barn, 6, 
| at 


o Amos 5, 
29, 26. 

“ Ileb. ; 
wneuthur. i 





ig 


y] 


| 








Cân Moses. 





Cyn 
CRIST 
1451. 

P Jos, 1. 6. 


8 Edrych 
2 Bren. 


r pen, 32. 1, 


$ pen, 32, 5. 


ê Gen. 49. 1. 


Ymlygr 


aeth wyrog 
a throfaus 
ydynt. 





23 Efe a orchymynodd hefyd i 
Josua fab Nun, ac a ddywedodd, 
P Ymgryfhâ, ac ymnertha: canys ti 
a arweini feibion Israel i'r tir a 
addewais iddynt trwy lw: a mi a 
fyddaf gyd â thi. 

24 «| A phan ddarfu i Moses ysgrif- 
enu geiriau y gyfraith hon ar lyfr, 
hyd eu diwedd hwynt; 

25 Yna y gorchymynodd Moses 
Ir Lefiaid y rhaì oedd yn dwyn 
arch cyfammod yr ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, 

26 “Cymmerwch lyfr y gyfraith 
hon, a gosodwch ef ar ystlys arch 
cyfammod yr ARGLWYDD eich DUW; 
fel y byddo yno yn dyst 1th erbyn. 

27 Canys mi a adwaen dy wrth- 
nysigrwydd, a'th wâr-galedrwydd : 
wele, a myfi etto yn fyw gyd â chwi 
heddyw, gwrthryfelgar yn erbyn yr 
ARGLWYDD fuoch; a pha faint mwy 
y byddwch wedi fy marw? 

28 Cesglwch attaf holl henuriaid 
eich llwythau, a'ch swyddogion: fel 
y llefarwyf y geiriau hyn lle y clyw- 
ont hwy, 'ac y cymmerwyf y nef- 
oedd a'r ddaear yn dystion yn eu 
herbyn hwy. 

29 * Canys mi a wn, wedi fy marw, 
gan lygru yr ymlygrwch, ac y cil- 
iwch o'r ffordd a orchymynais i 
chwi; ac y digwydda ìi chwi ddrwg 
tyn y dyddiau diweddaf; am y 
gwnewch ddrygioni yngolwg yr AR- 
GLWYDD, i'w ddigio ef â gweithred- 
ocdd eich dwylaw. 

30 A llefarodd Moses lle y clybu 
holl gynnulleidfa Israel eiriau y gân 
holl, hyd eu diwedd hwynt. 


PENNOD XXNXTI. 

1 Cân Moses, yr hon sydd yn gosod allan dru- 
garedd, Duw, a'i ddîal. 46 Moses yn annog 
y bobl î ystyried y gân. 48 Duw yn cî anfon 
ef i fynydd Nebo, â weled y wlad, ac î farw. 


a WRANDEWCH, y nefoedd, a 


llefaraf; a, chlywed y ddaear 


i>, | eiriau fy ngenau. 


2 PFy athrawiaeth a ddefnyna fel 


c|gwlaw: fy ymadrodd a ddifera fel 


gwlith; fel gwlith-wlaw ar îr-wellt, 


'|ac fel cawodydd ar laswellt. 


3 Canys enw yr ARGLWYDD a gy- 


'Z | hoeddaf fi: rhoddwch fawredd i'n 


Duw ni. 

A Efe yw *y Graig ; 4perffaith yw 
ci weithred; canys ei holl ffyrdd 
ydynt feru: “Duw gwirionedd, a 
heb anwiredd, cyfiawn ac uniawn 


yw efe. 
5 * Y genhedlaeth ŵyrog a throfaus 


23 


DEUTERONOMIUM, XXNII. 


Oân 


a ymlygrodd yn ei erbyn trwy eu 
bai, heb fod yn blant iddo ef. 

6 Ai hyn a delwch i'r ARGLWYDD, 
bobl ynfyd ac anghall? onid efe 1 
dy dad a't4 brynwr? onid efe a'th 
wnaeth, ac a'th sicrhaodd? 

7 Y Cofia y dyddiau gynt; ys- 
tyriwch flynyddoedd cenhedlaeth a 
chenhedlaeth: gofyn i'th dad, ac 
efe a fynega ì ti; Ith henuriaid, a 
hwy a ddywedant wrthyt. 

8 Pan fgyfrannodd y Goruchaf 
etifeddiaeth y cenhedloedd, pan 
neillduodd efe feibion Adda, y go- 
sododd efe derfynau y bobloedd 
yn ol rhifedi meibion Israel. 

9 Canys “rhan yr ARGLWYDD JU 
ei bobl; Jacob 49v *rhan ei etifedd- 
laeth ef. 

10 Efe ai cafodd ef mewn fir 
anial, ac mewn diffaethwch gwag 
erchyll: *arweiniodd ef o amgylch, 
a pharodd iddo ddeall, a 'chadw- 
odd ef fel canwyll ei lygad. 

ll EFel y cyfyd eryr ei nyth, y 
castella dros ei gywion, y lleda ei 
esgyll, y cymmer hwynt, ac au dwg 
ar ei adenydd ; 

12 Felly yr ARGLWYDD yn unig 
a'i harweiniodd yntau, ac nid oedd 
duw dïeithr gyd âg ef. 

13 'Gwnaeth iddo farchogaeth ar 
uchelder y ddaear, a bwytta cnwd 
y maes, a sugno “mêl o'r graig, ac 
olew o'r graig gallestr; 

14 Ymenyn gwartheg, a llaeth def- 
aid, ynghyd â brasder ŵyn, a hyrdd- 
od o rywogaeth Dasan, a bychod, 
nynghyd â brasder grawn gwenith, 
a phur-waed grawnwin a yfaist. 

15  *A'r 9uniawn Pa aeth 
fras, ac a wingodd; braseaist, tew- 
ychaist, pwyntiaist: yna efe a wrth- 
ododd DDUW, yr Awn a'i gwnaeth, 
ac a ddïystyrodd Graig ei iachawd- 
wriaeth. 

16 A dïeithr dduwiau y gyrras- 
ant eiddigedd arno; â ffieidd-dra 
y digiasant ef. 

17 “Aberthasant i gythreuliaid, 
ênid 4 DDUW; ê dduwiau nid ad- 
waenent, i rai newydd diweddar, 7 
rha wid ofnodd eich tadau. 

18 Y Graig ath genhedlodd a 
anghofiaist ti, ar DUW ath lun- 
iodd a ollyngaist ti dros gôf. 

19 Yna y gwelodd yr ARGLWYDD, 
ac au “ffieiddiodd hwynt; o her- 
wydd ei ddigio gan ei feibion, aì 
ferched. 


Moses. 






yn 
CRIST 
1451. 


f Zech, 9, 2. 
Act. 17. 26, 


E xod, 15. 
16. 


n 63, 9, 
llos, ll, 3. 


1 Es, 58, 14. 


m Job 29, 6. 
Ps, $1. 16. 


n Ps, 81, 16. 
a147, 14, 


6 A Jesurun, 
$ pen, 33. 9, 
d6 


Us. 44, 2. 
P Noh, 9, 25. 
Ps. 17. 10, 
Jers2. de 


n5,7. 
llos, 13, 6. 


g Lef, 17.7. 
Ps. 106. 37. 
1 Cor.10,20, 
Dat, 9, 20, 

6 Neu, nid 
oeddynt 
Dduw, 


T Neu, dí- 
ystyrodd, 


20 Ac efe a ddywedodd, rCuddiaf |"ree-31.11. 








— -N.!.. ÍY. . .S..,,,5WwAL,,_Â/Â“L^_AÂ_,,,,,,..,.,..___ ___—_—_ rc EX aaa ias risg nnr ud GE HE HI A EI HR a —_ a HE 


Cân Moses. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





s Es. 90. 9, 


tl Sam. l2. 
yM, 
l Bren, l6, 
13 


u ia 1.10. 
Rhuf, 10. 
19. 


x Jer.15.14. 
Galar.4.1ll. 


8 Neu, 
losgodd, 


9 Neu, 
ddiJaodd. 
y Es, 26. 15, 
£ Ps. 1012, 


13. 
Ezec, 5, 16. 


2? Heb, 
farwor 
tanllyd. 
Hab, 4. 5. 

a Lef. 26.22. 


b Galar. l, 


4 Heb. 
ddifuddia. 


5 Heb. 
Uchel yw 
ein llaw ni. 


c Ps. $1,12, 
dGalar.1l,9. 


e Lef. 26. 8. 
Jos, 23. 10, 


£1 Sam.4.8. 
Jer. 40, 3. 


6 Neu, 
gwaeth yw 
eu gwin- 
wydden 
na gwim- 
wydden 


hJobli.]l7. 
Jer. 2, v2, 
Hos, 13.12, 
Rhuf, 2. o. 


i Ps, 04, 1. 
Rhuf. 12. 
19, 

Heb, 10,30. 

EA as 


eb oddi wrthynt, edrychaf 
beth fydd eu diwedd hwynt: canys 
cenhedlaeth drofaus ydynt hwy, 
*meibion heb ffyddlondeb ynddynt. 

21 Hwy a yrrasant eiddigedd ar- 
naf âr peth nid oedd Dpuw; dig- 
iasant fi â'u *hoferedd: "minnau 
a yrraf eiddigedd arnynt hwythau 
â'r nhai nid ydynt bobl; â chenedl 
ynfyd y digiaf hwynt. 

22 Canys “tân a gynneuwyd yn fy 
nig, ac a *lysg hyd uffern isod, ac 
a ddifa y tir a'ì gynnyrch, ac a wna 
i sylfeini y mynyddoedd ffaglu. 

23 7Casglaf ddrygau arnynt; “treul- 
ìaf fy saethau arnynt. 

24 Llosgedig fyddant gan newyn, 
ac wedi eu bwytta gan “wres poeth, 
a chwerw-ddinystr: anfonaf hefyd 
arnynt ?ddannedd bwystfilod, yng- 
hyd â gwenwyn seirph y llwch. 

25 PY cleddyf oddi allan, a dychryn 


45|*oddi fewn, a *ddifetha y gwr ìeu- 
'^lange ar wyryf hefyd, y plentyn 


sugno ynghyd â'r gwr briglwyd. 

26 Dywedais, Gwasgaraf hwynt i 
gonglau, paraf i'w coffadwriaeth 
ddarfod o fysg dynion; 

27 Oni baì i mi ofni dig y gelyn, 
rhag i'w gwrthwynebwyr ymddwyn 
yn ddïeithr, 4 rhag dywedyd o 
honynt, *Ein llaw uchel ni, ac nid 
yr ARGLWYDD, a wnaeth hyn oll. 

28 Canys cenedl heb gynghor yd- 
ynt hwy, ac heb ddeall ynddynt. 

29*O na baent ddoethion, "na dde- 
allent hyn, nad ystyrient eu diwedd! 

30 Pa fodd yr ymlidiai €un fil, ac 

gyrrai dau ddengmil i ffoi, onid 


. |am fwerthu o'u Craig hwynt, a chau 
2 |o'r ARGLWYDD arnynt? 


31 Canys nid fel ein Craig ni y 
mae eu craig hwynt; “a bydded 
ein gelynion yn farnwyr. 

32 Canys *o winwydden Sodom, ac 
o feusydd Gomorrah, y 0:ae eu gwin- 
wydden hwynt: eu grawnwin hwynt 
sydd rawnwin bustlaidd; grawnsyp- 
iau chwerwon sydd iddynt. 

33 Gwenwyn dreigiau yw eu gwin 
hwynt, a chreulawn wenwyn asp- 
laid. 

34 Onid yw hyn Py'nghâdd gyd 
â myfi, wedi ei selio ym mysg fy 
nhrysorau ? 

35 I mi y perthyn dïal, a thalu 
y pwyth; mewn pryd y llithr eu 
troed hwynt: canys Fagos yw dydd 
eu trychineb, a phrysuro y mae yr 
hyn a barottôwyd iddynt. 

36 Canys yr ARGLWYDD a farna 


214 


DEUTERONOMIUM, XXXII. 


ei bobl, ac !a edifarhâ am ei weis- 


ion; pan welo ymadaw o'w " nerth, 
ac “nad oes na gwarcha6edig, na 
gweddilledig. 

37 Ac efe a ddywed, " Pa le y mae 
eu duwiau hwynt, 4'r graig yr ym- 
ddiriedasant ynddi, 

38 Y rhai a fwyttasant frasder eu 
haberthau, ac a yfasant win eu dïod- 
offrwm? codant a chynnorthwyant 
chwi, a byddant loches ìi chwi. 

39 Gwelwch bellach mai “myfi, 
myfi yw efe; ac Pnad oes Duw 
ond myfi; «myfi sydd yn lladd, ac 
yn bywhâu; myfì a archollaf, ac 
mi a feddyginiaethaf: ac ni bydd 
a achubo o'm llaw. 

40 Canys codaf fy llaw i'r nefoedd, 
a, dywedaf, Mi a fyddaf fyw byth. 

41 'Os hogaf fy nghleddyf dis- 
glaer, ac ymaflyd o'm llaw mewn 
barn; dychwelaf ddïal ar fy ngelyn- 
ion, a thalaf y pwyth i'm caseion. 

42 Meddwaf fy saethau â gwaed, 
(a'm cleddyf a fwytty gig,) â gwaed 
y lladdedig a'r caeth, o ddechreu 
*dïal ar y gelyn. 

43 * Y cenhedloedd, *llawenhêwch 
gyd âi bobl ef: canys efe a ddïal 
waed ei weision, ac a ddychwel 
ddïal ar ei elynion, ac a drugarhâ 
wrth ei dir a'i bobl ei hun. 

44 4 A daeth Moses ac a lefarodd 
holl eiriau y gân hon lle y clybu y 
bobl, efe a Josua mab Nun. 

45 A darfu i Moses lefaru yr holl 
eiriau hyn wrth holl Israel: 

46 A dywedodd wrthynt, "Meddyl- 
iwch yn eich calonnau am yr ho 


eiriau yr ydwyf yn eu tystiolaethu. 


wrthych heddyw; y rhaì a orchy- 
mynwch i'ch plant, i edrych am 
wneuthur holi eiriau y gyfraith hon. 

47 Canys nid gair ofer yw hwn ì 
chwi: o herwydd eich einioes chwi 
yw efe; a thrwy y gair hwn yr es- 
tynwch ddyddiau yn y tir yr ydych 
yn myned iddo dros yr Iorddonen 
i'w feddiannu. 

48  *A'r ARGLWYDD a lefarodd 
wrth Moses y'nghorph y dydd hwn- 
nw, gan ddywedyd, 

49 Esgyn I'r mynydd Abarim hwn, 
sef mynydd Nebo, yr hwn sydd yn 
nhir Moab, ar gyfer Jericho; ac 
edrych ar wlad Canaan, yr hon yr 
ydwyf fi yn ei rhoddi i feibion Is- 
rael yn etifeddiaeth. 

50 A bydd farw yn y mynydd yr 


esgyni iddo, a chasgler di a& dy|'X 


bobl; megis y bu farw X Aaron dy 


Cân Moses. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


ì Ps, 106. 45. 
Jer. 31, 20, 

T Heb. llaw. 

mJl Bren. 
12.10. 


a 21. 21, 
2 Bren, l1. 
26 





n Barn, l0, 
Jer. 2 el 


ei bobl ef, 
neu, 
cenwch. 


u pen. 6. 6. 
all.1S. 











Moses yn bendithao 


Cyn 
CRIST 
1451. 





I Edrych 


Jer, 18, 18, 
Mal, 2. 6. 


4 Heb. wrth 
dy drwyn. 


frawd ym mynydd Hor, ac y casgl- 
wyd ef at ei bobl: 
5l O herwydd “gwrthryfelasoch 


nis adnabu, ac nid adnabu ei blant 
ei hun: canys ! cadwasant dy eiriau, 
a chynhaliasant dy gyfammod. 

10 Dysgant dy farnedigaethau i 
Jacob, a'th gyfraith i Israel: go- 
sodant arogl-darth *ger dy fron, a 
llosg aberth ar dy allor. 

ll Bendithia, O ARGLWYDD, ei 
olud ef, a bydd foddlawn i waith 
ei ddwylaw ef: archolla lwynau gy 
rhai a godant i'w erbyn, ai gas- 
eion, fel na chodont. 

12 4 Am Benjamin y dywedodd 


sNum.20, |, a 

11,12,13. | 'm herbyn ym mysg meibion Israel, 
wan. | wrth ddyfroedd $ cynnen Cades, 47 
»Edych. |anialwch Sin; oblegid ni'm “sanct- 
Lef.10.4. | eiddiasoch ym mhlith meibion Israel. 

52 Canys y wlad a gei di ei gweled 
ar dy gyfer; ond yno nid âi, i'r tir y 
ydwyf fi yn eî roddi i feibion Israel. 

PENNOD XXXII. 
| 2 Ardderchowgrwydd Duw. 6 Bendithion y deu- 
ddeg llwyth. 26 Godidowgrwydd JIsrael, 
A DYMA y fendith â'r hon y 
a Ps, 90, tit, bendithiodd Moses *gwr DUw 
feibion Israel, cyn ei farwolaeth. 
bEx19| 2 Ac efe a ddywedodd, ? Yr An- 
I»... Í GLWYDD a ddaeth allan o Sinai, ac 
a gododd o Seir iddynt; ymlewyrch- 
odd o fynydd Paran, ac efe a ddaeth 
cEdrven. | gyd â “myrddiwn o saint, a_^than- 
be 65 Us. | llyd gyfraith o'i ddeheulaw iddynt. 
Act i5:| 34Caru y mae efe y bobl: ei holl 
Heb.2.Z |saint ydyn& yn dy law: a hwy a 
»e.16.  |ymlynasant wrth dy draed; pob un 
cyfraith. |a dderbyn o'th eiriau. 
4Exoil95| 4 Moses a orchymynodd gyfraith 
ers.119, |i ni, *yn etifeddiaeth i gynnulleid- 
Sg fa Jacob. 
'Eurych, | 5 Ac efe oedd 'frenhin yn ?*ls- 
s Jeswun. | ael, pan ymgasglodd pennau y bobl 
&pen.9215.| ynghyd & llwythau Israel. : 

6 $ Bydded fyw Reuben, ac na 
fydded farw, ac 1a bydded ei ddyn- 
ion ychydag o rifedi. 

7 Y Bydded hyn hefyd i Judah. 
Ac efe a ddywedodd, Olyw, O AR- 
GLWYDD, lais Judah, ac at ei bobl 
dwg ef: digon fyddo iddo ei ddwy- 
law ei hun, a bydd gymmorth rhag 
ei elynion. 

8 T Ac am Lefi y dywedodd, 

t Exzoi.28. |h Bydded dy Thummim a'th Urim 

'Num.20. |i'th wr sanctaidd, 'yr hwn a brof- 

Vr aist ym Massah, ac a gynhennaist 
âc ef wrth ddyfroedd Meribah ; 

9 Yr hwn a ddywedodd am ei dad 

F 32, | ac am ei fam, Ni welais ef; “a'i frodyr 


215 


DEUTERONOMIUM, XXXIII. 








efe, Anwylyd yr ARGLWYDD a drig 
mewn dïogelwch gyd ôc ef; yr 
hwn fydd yn cysgodi drosto ar 
hyd y dydd, ac yn aros rhwng ei 
ysgwyddau ef. 

13 î Ac am Joseph y dywedodd 
efe, "Bi dir ef fydd wedi ei fen- 
digo gan yr ARGLWYDD, â hyfryd- 
wch y nefoedd, â gwlith, ac â dyfn- 
der yn gorwedd isod; 

l4 Hefyd â hyfrydwch cynnyrch 
yr haul, ac â hyfrydwch addfed- 
ífrwyth y lleuadau, 

15 Ac â hyfrydwch pen “mynydd- 
oedd y dwyrain, ac â hyfrydwch 
bryniau tragywyddoldeb, 

16 Ac â hyfrydwch y ddaear, ac 
â'i chyflawnder, ac âg ewyllys da 
“preswylydd y berth: delo bendith 
ar ben Josepli, ac ar goryn yr hwn 
Pa neillduwyd oddi wrth ei frodyr. 

17 Ei brydferthwch sydd debyg i 
gyntaf-anedig ei ŷch, a'i gyrn eí sydd 
gyrn unicorn: â hwynt y cornia efe 
y bobl ynghyd ^yd eithafoedd y 
ddaear: a “dyma fyrddiwn Eph- 
raim, ïe, dyma filoedd Manasseh. 

18 4 Ac am Zabulon y dywedodd 
efe, ' Ymlawenycha, Zabulon, yn dy 
fynediad allan; a £i, Issachar, yn 
dy bebyll. 

19 Galwant bobloedd i'r mynydd; 
yna yr *aberthant ebyrth cyfiawnder: 
canys cyfoeth y moroedd a sugnant, 
a chuddiedig drysorau y tywod. 

20 $ Ac am Gad y dywedodd efe, 
Bendigedig yw “ehangydd Ga 
megis llew y mae efe yn aros, fel y 
rhwygo efe yr ysgwyddog a'r pen. 

21 “Edrychodd *am dano ei hun 
yn y dechreuad: canys yno, yn rhan 
y cyfreithwr, y gosodwyd ef: > efe 
a ddaeth gyd â phennaethiaid y 
bobl; gwnaeth efe gyfiawnder yr 
ARGLWYDD, aì farnedigaethau gyd 
âg Israel. 

22 Am Dan hefyd y dywedodd, 
Dan yn genaw llew a neidia o Basan. 

93 4 Ac am Naphtali y dywedodd, 
O Naphtali, llawn o hawddgarwch, 
a chyflawn o fendith yr ARGLWYDD: 
zZmeddianna di y gorllewin a'r dehau. 

24 
2Bendithier Aser â phlant: bydded 
gymmeradwy gan ei frodyr: ac efe 
?a wlych ei droed mewn olew. 

95 Haiarn a phres “fydd dan dy 
esgid di; a megis dy ddyddiau, y 
bydd dy nerth. 

26 4 Nid oes megis Duw " “ Israel, 
yr hwn sydd yn marchogaeth y nef- 


Ac am Aser y dywedodd, 





y deuddeg Uwyth. 


Cyn 
CRIST 
1451, 


m Gen, 49, 
2 


n Gen. 49. 
26. 


olUxod, 5, | 
2 


P Gen, 49, 
26. 


8 Gen, 48, 
19, 


r Gen, 49, 
13,14, 15, 


s Ps. 4, 5. 


d : |* Edrych 


Jos. 13. 10, 
&c 


1 Chron. 
12. 8, &c. 
u Num. 22, 
16, 17, &c, 


con 


en; 
iddo ei hun 
am y rhan 
gyntaf. 
x Jos. â, 12, 


7 Gen, 49, 
y. 


5 Edrych 
Jos. 19, 32, 
ŵy 


&e 


a Gen, 49. 
20, 


b Edrych 
Job 29. 6. 

6 Neu, 
fydd dy 
esgidiau. 


| 7 Jeswrun. 


c pen. 32, 15, 





Marwolaeth Moses. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





d Num. 23. 


9. 
Jer. 23. 6. 
a 23. 16. 


e 2 Sam. 22, 
45 


Ys, 18, 44, 
a, 66. 3. 


wyddog. 


f pen. 32,13. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





a Deut, 1, 
3, 
a 34, 








oedd yn gymmorth i ti, ar wybren- 
nau yn ei fawredd. 

27 Dy noddfa yw Duw tragy- 
wyddol, ac oddi tanodd y mae y 
breichiau tragywyddol: efe a wthia 
dy elyn o'th flaen, ac a ddywed, Di- 
fetha ef. 

28 “Israel hefyd a drig ei hun yn 
ddïogel; ffynnon Jacob a fydd 
mewn tir ŷd a gwin; ei nefoedd 
hefyd a ddifera wlith. 

29 Gwynfydedig wyt, O Israel; 
pwy sydd megis ti, O bobl gadwedig 
gan yr ARGLWYDD, tarian dy gyn- 
northwy, yr hwn hefyd yw cleddyf 
dyardderchowgrwydd! a'th eelynion 
a *ymostyngant i tì, a fthi a sethri 
ar eu huchel-leoedd hwynt. 


PENNOD XXXIV. 

1 Moses oddi ar fynydd Nebo yn gweled y wlad : 
5ac yn marw yno. 6 Ei gladdedigaelh, 
Ei oedran. 8 Galaru am dano dros ddeng 
niwrnod ar hugain. 9 Josua yn dyfod yn eî 
le ef. 10 Clod, Moses, 

Â MOSES a esgynodd o rosydd 
Moab, i *fynydd Nebo, ê£ ben 

Z Pisgah, yr hwn sydd ar gyfer Jeri- 

cho: ar ARGLWYDD a ddangosodd 


.|iddo “holl wlad Gilead, hyd Dan, 


2 A holl Naphtali, a thir Ephraim, 
a Manasseh, a holl dir Judah, hyd y 
môr eithaf, 

3 Y dehau hefyd, a gwastadedd 
dyffryn Jericho, a “dinas y palm- 
wydd, hyd Soar. 

4 A'T ARGLWYDD a ddywedodd 
wrtho, “Dyma y tir a fynegais i 
Abraham, i Isaac, ac i Jacob, gan 


LLYFR 


PENNOD Í. 
1 Yr Arglwydd yn gorchymyn î Josua gymmeryd, 
lle Moses, 9 Terfynau gwlad yr addewid, 5, 
9 Duw yn addaw cynnorthwyo Josua; 9 ac yn 
rhoddi iddo addysg. 10 Yntau yn parottôi y 
bobl $ fyned dros yr Iorddonen; 12 ac yn 
dwyn ar gôf ŵr ddaw lwyth a hamner eu 
haddewid wrth Moses, 16 Hwythau yn addaw 
ufuddhdu iddo ef. 
C wedi marwolaeth Moses, gwas 
yr ARGLWYDD, y llefarodd yr 
ARGLWYDD wrth Josua mab Nun, 
2 gweinidog Moses, gan ddywedyd, 
2 P Moses fy ngwas a fu farw: gan 
hynny cyfod yn awr, dos dros yr 
Iorddonen hon, ti, a'r holl bobl hyn, 
ìr wlad yr ydwyf fi yn eŷ rhoddi 
iddynt hwy, meibion Israel. 


216 


JOSUA, L 





ddywedyd, Tth had di y rhoddaf 
ef; Derais i ti eí weled â'th lygaid, 
ond nid âi di drosodd yno. 

5 $ A Moses gwas yr ARGLWYDD 
a fu farw yno, yn nhir Moab, yn ol 
gair yr ARGLWYDD, 

6 Ac efe ai claddodd ef mewn 
glyn yn nhir Moab, gyferbyn â 
Beth-peor: ac *nid edwyn neb ei 
fedd ef hyd y dydd hwn. 

/ 1A Moses ydoedd fab ugain 
mlwydd a chant pan fu efe farw: 
fni thywyllasai ei lygad, ac ni chil- 
lasai ei irêidd-dra ef. 

8 T A meibion Israel a wylas- 
ant am Moses yn rhosydd Moab 
£ ddeng niwrnod ar hugain: a chyf- 


lawnwyd dyddiau wylofain galar|o 


am Moses. 

9 î A Josua mab Nun oedd gyf- 
lawn o yspryd doethineb; o her- 
wydd hMoses a roddasai ei ddwylaw 
arno: a meibion Israel a wran- 
dawsant arno, ac a wnaethant fel 
y gorchymynasai yr ARGLWYDD 
wrth Moses. 

10 $ Ac ni chododd prophwyd etto 
yn Israel megis Moses, 'yr hwn a 
adnabu yr ARGLWYDD wyneb yn 
wyneb; 

ll Ym mhob ?Ayw “arwyddion 
a rhyfeddodau, y rhai yr anfonodd 
yr ARGLWYDD ef i'w gwneuthur yn 
nhir yr Aipht, ar Pharaoh, ac ar ei 
holl weision, ac ar ei holl dir ef, 

12 Ac yn yr holl law gadarn, ac yn 
yr holl ofn mawr, y rhai a wnaeth 
Moses y'ngolwg holl Israel. 


JOSUA. 


3 “Pob man y sango gwadn eich 
troed chwi arno, a roddais i chwi; 
fel y lleferais wrth Moses. 

4 4 O'r anialwch, a'r Libanus yma, 
hyd yr afon fawr, afon Euphrates, 
holl wlad yr Hethiaid, hyd y môr 
mawr, tu a machludiad yr haul, 
fydd eich terfyn chwi, 

5 Ni saif neb o'th flaen di holl 
ddyddiau dy einioes: megis y bâm 
gyd â Moses, y byddaf gyd â thithau: 
ni'th adawaf, ac “ni'th wrthodaf. 

6 'Ymgryfhâ, ac ymwrola: canys ti 
a wnei i'r bobl hyn etifeddu y wlad 
yr hon a dyngais wrth eu tadau ar 
ei rhoddi iddynt. 

7 Yn unig ymgryfhâ, ac ymwrola 


Josua yn Ue Moses. 





e Edrych 
Judas 9, 


f Edrych 
Jos, 14, 10, 
11. 





































E Edrych 
Gen. 50, 3, 


N um, 20. 
29, 


h Num. 27, 
ls, 


Cyn | 
CRIST 
1451, 
c Dout, 11, 
24. 


pen, 14, 9, 
y 23. 


Num, 34, 3, 


* Deut, 31, 


6, 8. 
Heb.19. 5, 

f Deut, 31, 
93, 






Cyn 
CRIST 
1451. 


£ Deut. ôl. 
7 





gwnelych 
n gall, 
í Deut. 17, 
18, 19, 
k Ps, 2, 


I Deut, 31. 
(& 8. 


m pen, â, 2, 


n Num, 32. 
20—28, 
pen. 22, 4. 


iau; fel 
Exod. 13, 
18, 


——-- --_  — _—_ O ON RO 'NN8 Ŵ.Â ŴR. FF LL .  Â5,_,L,L NLW. 


a 


Duw yn cyswro Josua. 


3 yn bump- 





yn lew, i gadw ar wneuthur yn ol yr 
holl gyfraith £a orchymynodd Moses 
fy ngwas i ti: Pna ogwydda oddi 
wrthi, ar y llaw ddehau nac ar y 


u.|llaw aswy; fel y *ffynnech i ba le 


bynnag yr elych. 

8 Nac ymadawed 'llyfr y gyfraith 
hon o'th enau, eithr “ myfyria ynddo 
ddydd a nos; fel y cedwych ar 
wneuthur yn ol yr hyn oll sydd 
ysgrifenedig ynddo: canys yna y 
llwyddi yn dy ffyrdd, ac yna y 
ffynni. 

9 !Oni orchymynais i ti? Ymgryf- 
hâ, ac ymwrola; nac arswyda, ac 
nac ofna: canys yr ARGLWYDD dy 
Dpuw fydd gyd â thi, ìi ba le byn- 
nag yr elych. 

10 Yna Josua a orchymynodd 
i lywodraethwyr y bobl, gan ddy- 
wedyd, 

ll Tramwywch trwy ganol y llu, 
a gorchymynwch i'r bobl, gan ddy- 
wedyd, Parottôwch i chwi luniaeth: 
canys "o fewn tridiau y byddwch 
chwi yn myned dros yr Iorddonen 
hon, i ddyfod i feddiannu y wlad y 
mae yr ARGLWYDD eich DuUw yn eî 
rhoddi i chwi i'w meddiannu. 

12 1 Wrth y Reubeniaid hefyd, ac 
wrth y Gadiaid, ac wrth hanner 
llwyth Manasseh, y llefarodd Josua, 
gan ddywedyd, 

13 Cofiwch " y gair a orchymynodd 
Moses gwas yr ARGLWYDD i chwi, 
gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD eich 
Duw a esmwythaodd arnoch, ac a 
roddodd i chwi y wlad hon. 

14 Eich gwragedd, eich plant, a'ch 
anifeiliaid, a drigant yn y wlad a 
roddodd Moses i chwi o'r tu yma i'r 
Iorddonen: ond chwychwi a ewch 
drosodd *yn arfogion o flaen eich 
brodyr, y sawl ydych gedyrn o 
nerth, a chynnorthwywch hwynt; 

15 Nes rhoddi or ARGLWYDD 
lonyddwch i'ch brodyr, fel i chwi- 
thau, a meddiannu o honynt hwy- 
thau y wlad y mae yr ARGLWYDD 
eich DUW yn ei rhoddi iddynt: 
“yna dychwelwch i wlad eich eti- 
feddiaeth, a meddiennwch hi, yr 
hon a roddodd Moses gwas yr AR- 
GLWYDD i chwi, o'r tu yma ì'r Ior- 
ddonen, tu a chodiad yr haul. 

16 tl Hwythau a attebasant Josua, 
gan ddywedyd, Ni a wnawn yr hyn 
oll a orchymynaist i ni; awn Aefyd 
i ba le bynnag yr anfonych ni. 

17 Fel y gwrandawsom ar Moses 


ym mhob peth, felly y gwrandâwn 


— a. a2 uu a Gau I nd I Nr 


JOSUA, II. 


arnat tithau: yn unig bydded yr 
ARGLWYDD dy DDUW gyd ô thi, 
megis y bu gyd â Moses. 

18 Pwy bynnag a anufuddhao 
dy orchymyn, ac ni wrandawo ar 
dy ymadroddion, yn yr hyn oll a 
orchymynech iddo, rhodder eî i 
farwolaeth: yn unig ymgryfhâ, ac 
ymwrola. 


PENNOD II. 


1 Rahab yn derbyn i'w thŷ, ac yn celu y ddau 
yswr a ddanfonasid o Sittîm. 8 Y cyfam- 
mod rhyngddi hî & hwynt. 29 Eu dychweliad 
a'u newyddion hwynt. 


JOSUA mab Nun a anfonodd 

o ^Sittim ddau wr, i chwilio 
yn ddirgel, gan ddywedyd, Ewch, 
edrychwch y wlad, a Jericho. A 
hwy a aethant, ac Pa ddaethant i 
dŷ putteinwraig a'i henw “Rahab, 
ac a lettyasant yno. 

2 A mynegwyd i frenhin Jeri- 
cho, gan ddywedyd, Wele, gwŷr a 
ddaethant yma heno, o feibion Is- 
rael, I chwilio y wlad. 


3 A brenhin Jericho a anfonodd at! 


Rahab, gan ddywedyd, Dwg allan y 
gwŷr a ddaeth attat, y rhai a ddaeth 
1th dŷ di; canys i chwilio yr holl 
wlad y daethant. 

4 Ond y wraig a gymmerasai y 
ddau wr, ac a'u euddiasai hwynt, 
ac a ddywedodd fel hyn; Gwŷr a 
ddaeth attaf fi, ond ni wyddwn i o 
ba le y daethent hwy. 

5 A phan gauwyd y porth yn y 
tywyllwch, y gwŷr a aeth allan; ni 
wn i ba le yr aeth y gwŷr: canlyn- 
wch yn fuan ar eu hol hwynt; canys 
chwi a'u goddiweddwch hwynt. 

6 Ond “hi a barasai iddynt esgyn 


i nen y fŷ, ac a'u cuddiasai hwynt| 


mewn bolldeidiau llin, y rhai oedd 
ganddi wedi eu hysgafnu ar nen y tŷ. 

7 A'r gwŷr a ganlynasant ar eu 
hol hwynt, tu a'r Iorddonen, hyd y 
rhydau: ar porth a gauwyd, cyn 
gynted ag yr aeth y rhai oedd yn 
erlid ar eu hol hwynt allan. 

8 A chyn iddynt hwy gysgu, hi 
a aeth i fynu attynt hwy ar nen 


y tŷ: 

9 A hi a ddywedodd wrth y gwŷr, 
Mi a wn roddi Or ARGLWYDD i 
chwi y wlad; o herwydd *eich ar- 


swyd chwi a syrthiodd arnom ni, a| 27 


holl drigolion y wlad a ^ddigalon- 
nasant rhag eich ofn. 

10 Canys ni a glywsom fel fy sych- 
odd yr ARGLWYDD ddyfroedd y môr 
coch o'ch blaen chwi, pan ddaeth- 


Amnfon ysbvwyr i Jericho. 





CRIST 





a Num, 25, 
a 


b Heb, 11, 
31 


Iago 2, 25, 
c Matt, 1. 5, 


d Edrych. |r 
2 Sai, 17. 
9, 





| 


eGon, 35.5, | 
Exod, 24, | 








2 Heb. 
doddasant, 


f Exod. 14, 
2L 
pên, â. 23, 





Cyfammod Rahab â'r ysbiwyr. 








—— —— ymn. a I Ad TR 
. 


————— I 





|och allan o'r Aipht; 
wnaethoch i ddau frenhin yr Amor- 
iaid, y rhai oedd tu hwnt i'r Ïor- 
ddonen, se/'i “Sehon ac i Og, y rhai 
a ddifrodasoch chwi. 

ll A phan glywsom, yna y'n di- 
galonnwyd, fel na safodd mwyach 
gysur yn neb, rhag eich ofn: canys 
íyr ARGLWYDD eich Duw, efe sydd 
DDUW yn y nefoedd uchod, ac ar y 
ddaear isod. 

12 Yn awr gan hynny, tyngwch, 
attolwg, wrthyf, myn yr ARGLWYDD, 
o herwydd i mi wneuthur trugar- 
edd â chwi, y gwnewch chwithau 

hefyd drugaredd â “thŷ fy nhad in- 
“lnau; ac y rhoddwch i mi arwydd 
gwir: 

13 Ac y cedwch yn fyw fy nhad, 
a'm mam, »m brodyr, a'm chwîïor- 
ydd, ar hyn oll sydd ganddynt, 
ac y gwaredwch ein heinioes rhag 
angau. 

14 A'r gwŷr a ddywedasant wrthi, 
Ein heinioes a roddwn i farw dros- 
och, (os chwi ni fynegwch ein neges 
hyn,) pan roddo yr ARGLWYDD i ni 
y wlad hon, oni ! wnawn â chwì 
drugaredd a gwirionedd. 

15 Yna bi a'u gollyngodd hwynt 
i waered wrth raff trwy y ffenestr: 
canys ei thŷ hi oedd ar fur y ddinas, 
ac ar y mur yr oedd hi yn trigo. 

l6 A hi a ddywedodd wrthynt, 
Ewch i'r mynydd, rhag i'r erlidwyr 
gyfarfod â chwi: ac ymguddiwch 
yno dridiau, nes dychwelyd yr er- 
lidwyr; ac wedi hynny ewch i'ch 
ffordd. 

17 A'r gwŷr a ddywedasant wrthi, 
Dïeuog fyddwn ni oddi wrth dy lw 
yma â'r hwn y'n tyngaist. 

18 Wele, p«n ddelom ni i'r wlad, 
rhwym y llinyn yma o edau goch 
yn y ffenestr y gollyngaist ni i lawr 
trwyddi: casgl hefyd dy dad, a'th 
fam, ath frodyr, a holl dylwyth dy 
dad, attat i'r tŷ yma. 

19 A phwy bynnag a êl o ddrysau 
dy dŷ di allan i'r heol, eì waed ef 
Jydd ar ei ben ei hun, a ninnau 4 
fyddwn dïeuog: a phwy bynnag 
fyddo gyd â thi yn tŷ, bydded " cì 
waed ef ar ein pennau ni, o bydd 
llaw arno ef. 

20 Ac os mynegi di ein neges hyn, 
yna y byddwn dïeuog oddi wrth dy 
lw â'r hwn y'n tyngaist. 

21 A hi a ddywedodd, Yn ol cich 
ceiriau, felly y byddo hynny. Yna 


hi a'u gollyngodd hwynt; a hwy a 


218 


JOSUA, III. 


ar hyn a | aethant ymaith. A hi a rwymodd 


y llinyn coch yn y ffenestr. 

22 A hwy a aethant, ac a ddaeth- 
ant i'r mynydd; ac a arhosasant yno 
dridiau, nes i'r erlidwyr ddychwelyd. 
A'r erlidwyr a'u ceisiasant ar hyd yr 
holl ffordd; ond nis cawsant. 

23 4 Felly y ddau wr a ddychwel- 
asant, ac a ddisgynasant o'r mynydd, 


ac a aethant drosodd, a daethant at 


Josua mab Nun; a mynegasantiddo 
yr hyn oll a ddigwyddasai iddynt: 

24 A dywedasant wrth Josua, Yn 
ddïau yr ARGLWYDD a roddodd yr 
holl wlad yn ein dwylaw ni; canys 
holl drigolion y wlad a * ddigalon- 
nasant rhag ein hofn ni. 


PENNOD HI. 

1 Josua yn dyfod i'r Iorddonen. 2 Y swyddogion 
yn dysgu ŵr bobl fyned trwodd. Yr Ar- 
glwydd yn cysuro Josua. 9 Josua yn cysuro 
y bobl. 14 Hollti dyfroedd yr Iorddonen. 


AU OSUA a gyfododd yn fore, 
a chychwynasant o Sittim, a 
daethant hyd yr Iorddonen, efe a 
holl feibion Israel: llettyasant yno, 
cyn iddynt fyned drosodd. 

2 Ac *ym mhen y tridiau, y llyw- 
ROD a dramwyasant trwy ganol 
y Hu; 

3 Ac a orchymynasant ir bobl, 
gan ddywedyd, *Pan weloch chwi 
arch cyfammod yr ARGLWYDD eich 
Duw, a'r offeiriaid y Lefiaid yn ei 
dwyn hi; yna cychwynwch chwi 
o'ch lle, ac ewch ar ei hol hi. 

4 Etto bydded ennyd rhyngoch 
chwi a hithau, ynghylch dwy fil o 
gufyddau wrth fesur: na nesêwch 
aíti, fel y gwypoch y ffordd y rhod- 
ioch ynddi: canys ni thramwyasoch 
y ffordd Aon “o'r blaen. 

5 A Josua a ddywedodd wrth y 


bobl, “Ymsancteiddiwch: canys y 


fory y gwna yr ARGLWYDD ryfedd- 
odlau yn eich mysg chwi. 

6 Josua hefyd a lefarodd wrth yr 
offeiriaid, gan ddywedyd, 1 Codwch 
arch y cyfammod, ac ewch drosodd 
o flaen y bobl. A hwy a godasant 
arch y cyfammod, ac a aethant o 
flacn y bobl. 

7 T.A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Josua, Y dydd hwn y dechreu- 
af dy fawrhâu di y'ngŵydd holl Is- 
rael: fel y gwypont, mai “megis y 
bíâm gyd â Moses, y byddaf gyd â 
thithau. 

8 Am hynny gorchymyn di i'r off- 
eiriaid sydd yn dwyn arch y cyfam- 


mod, gan ddywedyd, Pan ddelych 


Josua yn dyfod ŵr Iorddonen. 








3 Heb, 
doddasant. 


apen,l.ll, 

b Edrych 
Num, 10. 
Os 

2 Heb, 
er doe ac 
echdoe, 

c Exod, 19, 
10, 14, 15. 
Lef, 20.7. 
Num, lL. 


Joel 2, 16, 
d Num, 4, 
15, 





| Holl dyfroedd 

Cyn |hyd gwrr dyfroedd yr Iorddonen, 

MA TAI yn yr Iorddonen. 

9 TA Josua a ddywedodd wrth 
feibion Israel, Nesêwch yma, a 
|gwrandêwch eiriau yr ARGLWYDD 
eich Duw. 

10 Josua hefyd a ddywedodd, Wrth 
hyn y cewch wybod /od y Duw byw 
yn eich mysg chwi; a chan yrru y 
gyrr efe allan y Canaaneaid, a'r 
Hethiaid, a'r Hefiaid, ar Phereziaid, 
ar Girgasiaid, yr Amoriaid Aefyd, 
a'r Jebusiaid, o'ch blaen chwi, 

11 Wele arch cyfammod fArglwydd 
yr holl ddaear yn myned o'ch blaen 
265. _ |chwi i'r Iorddonen. 

12 Gan hynny cymmerwch yn awr 
ddeuddengwr o lwythau Israel, un 
gwr o bob llwyth. 

13 A phan orphwyso gwadnau 
traed yr offeiriaid, sydd yn dwyn 
arch ARGLWYDD ÏÍOR yr holl fyd, 
yn nyfroedd yr Iorddonen, yna 
Cyfroedd yr lorddonen a dorrir 
|ymaith oddi wrth y dyfroedd sydd 

zPs.14.3, |yn disgyn oddi uchod: hwy a “saf- 
ant yn bentwr. 

14 A phan gychwynodd y bobl 
o'u pebyll, i fyned dros yr Iorddon- 
en, vr offeiriaid oedd yn dwyn Parch 
| y cyfammod o flaen y bobl; 
| 15 A phan ddaeth y rhaì oedd yn 
| dwyn yr arch hyd yr Iorddonen, a 

gwlychu o draed yr offeiriaid, oedd 

yn dwyn yr arch, y'nghwrr y dyfr- 

oedd, (a'r ' Iorddonen a lanwai dros 

. |ei glannau oll “holl ddyddiau y 
cynhauaf.) 

16 Yna y dyfroedd, y rhai oedd 
yn disgyn oddi uchod, a safasant; 
cyfodasant yn bentwr ym mhell 
iawn oddi wrth y ddinas Adam, yr 
hon sydd o ystlys !Saretan: a 
dyfroedd y rhai oedd yn disgyn i 
fôr y rhos, se/ i'r “môr heli, a ddar- 
fuant, 4c a dorrwyd ymaith. Felly 
y bobl a aethant drosodd ar gyfer 
Jericho. 

17 A'r offeiriaid, y rhai oedd yn 
dwyn arch cyfammod yr ARGLWYDD, 
a safasant ar dir sych, ynghanol yr 
Iorddonen, yn *daclus: a holl Israel 
oedd yn myned drosodd ar dir sych, 
nes darfod i'r holl genedl fyned trwy 
yr Iorddonen. 


PENNOD IV. 


1 Gorchymyn deuddeg o wŷr î gymmeryd deu- 
ddeg carreg allan o'r Iorddonen, er coffadwr- 
iaelh. 9 Gosod deuddeg erail o gerrig yng 
nghanol yr Iorddonen. 10,19 Y bobl yn 
myned drwodd. 14 Duw yn anrhydeddu Jo- 
eua. 20 Sefydlu y deuddeg carreg yn Gilgal. 








b Act. 7. 40. 


I 1 Chron, 
12.15. 





| 8] 


Bren, 4. 
| JO Efe 


7. 46. 


i Num. ôd. 


| 
| 


3 ddïysgog. 


219 


JOSUA, IV. 


Ìn. 


PHAN ddarfu i'r holl genedl 

fyned “trwy yr Iorddonen, yr 

ARGLWYDD a lefarodd wrth PJosua, 
gan ddywedyd, 

2 Cymmerwch i chwi ddeuddeng- 
wr o'r bobl, un gwr o bob llwyth; 

3 A gorchymynwch iddynt, gan 
ddywedyd, Cymmerwch i chwi oddi 
yma, o ganol yr Iorddonen, o'r fan 
y mae traed yr offeiriaid yn sefyll 
yn “daclus, ddeuddeg o gerrig; a 
dygwch hwynt drosodd gyd â chwi, 
a gosodwch hwynt yn “y lletty y 
lletbŷoch ynddo heno. 

4 Yna Josua a alwodd am y deu- 
ddengwr a_barottoisai efe o feibion 
Israel, un gwr o bob llwyth: 

5 A dywedodd Josua wrthynt, 
Ewch trosodd o flaen arch yr AR- 
GLWYDD eich Duw, trwy ganol yr 
Iorddonen; a chodwch i chwi bob 
un eì garreg ar ei ysgwydd, yn ol 
rhifedi llwythau meibion Israel: 

6 Fel y byddo hyn yn arwydd yn 
eich mysg chwi, pan ofyno eich 
meibion chwi *yn ol hyn, gan ddy- 
wedyd, Beth 4y mae y cerrig hyn yn 
ct arwyddoccâu i chwì? 

7 Yna y dywedwch wrthynt, *Dor- 
ri ymaith ddyfroedd yr Iorddonen 
o flaen arch cyfammod yr AR- 
GLWYDD; pan oedd hi yn myned 
trwy yr Iorddonen, dyfroedd yr Ior- 
ddonen a dorrwyd ymaith. Y mae 
y cerrig hyn yn goffadwriaeth i 
feibion Israel byth. 

8 A meibion Israel a wnaethant 
felly fel y gorchymynasai Josua; 
ac a gymmerasant ddeuddeg carreg 
o ganol yr Iorddonen, fel y llefar- 
asai yr ARGLWYDD wrth Josua, yn 
ol rhifedi llwythau meibion Israel, 
ac a'u dygasant drosodd gyd â 
hwynt i'r lletty, ac a'u cyfleasant 


no. 

9 A Josua a osododd i fynu 
ddeuddeg carreg ynghanol yr Ior- 
ddonen, yn y lle yr oedd traed yr 
offeiriaid, oedd yn dwyn arch y 
cyfammod, yn sefyll: ac y maent 
yno hyd y dydd hwn. 

10 $ A'r offeiriaid, y rhai oedd yn 
dwyn yr arch, a safasant y'nghanol 
yr Iorddonen, nes gorphen pob peth 
a orchymynasai yr ARGLWYDD i 
Josua ei lefaru wrth y bobl, yn ol 
yr hyn oll a orchymynasai Moses 
wrth Josua: a'r bobl a frysiasant, 
ac a aethant drosodd. 

ll A phan ddarfu i'r holl bobl 
fyned drosodd, yna arch yr AR- 





yr Iorddonen. 


Cyn 
CRIST 
1451, 

a Deut, 27. 

2 





b pon, 3. 12, 


2 ddiysgog. 


c ad, 19, 20, 


3 Heb. 
y fory. 


d pen. 3. 13 
16. í 


Cyn 
CRIST 
1451. 


e Num, 32. 
20, 28. 


f pen, 3.7. 


BE Exod, 25, 
16, 22. 


4 Heb, 
thynnu â 
ynu. 


DL. nen anu in i  _—____——_—------- 


5 Heb, 
y fory. 


b Exod. 14. 
21. 





| 


6 Heb, 





Deuddeg carreg yn goff adwriaelh. 


h il . 
NEfen, | GLWYDD eich Duw bob amser. 


GLWYDD a aeth drosodd, a'r offeir- 
iaid, y ngŵydd y bobl. 

12 Meibion Reuben Aefyd, a meib- 
ion Gad, a hanner llwyth Manasseh, 
a aethant drosodd yn arfogion o 
flaen meibion Israel, fel y llefarasai 
Moses wrthynt: 

13 Ynghylch deugain mil, yn arf- 
ogìon ì ryfel, a aethant drosodd o 
flaen yr ARGLWYDD i ryfel, ì rosydd 
Jericho. 

14 T Y dwthwn hwnnw yr AR- 
GLWYDD fa fawrhaodd Josua yng 
ngolwg holl Israel; a hwy a'i hofn- 
asant ef, fel yr ofnasant Moses, holl 
ddyddiau ei einioes. 

15 A'r ARGLWYDD a lefarodd wrth 
Josua, gan ddywedyd, 

16 Gorchymyn i'r offeiriaid, sydd 
yn dwyn “arch y dystiolaeth, ddy- 
fod o honynt i fynu allan o'r Ior- 
ddonen. 

17 Am hynny Josua a orchy- 
mynodd i'r offeiriaid, gan ddywed- 
yd, Deuwch i fynu allan o'r Ior- 
ddonen. 

18 A phan ddaeth yr offeiriaid, 
oedd yn dwyn arch cyfammod yr 
ARGLWYDD, i fynu o ganol yr Ïlor- 
ddonen, a *sengi o wadnau traed yr 
offeiriaid ar y sychdir; yna dyfr- 
oedd yr Iorddonen a ddychwelasant 
i'w lle, ac a aethant, megis cynt, 
dros ei holl geulennydd. 

19 1 A'r bobl a ddaethant i fynu 
o'r Iorddonen y degfed dydd o'r mis 
cyntaf; ac a wersyllasant yn Gilgal, 
yn eithaf fu dwyrain Jericho. 

20 «I A'r deuddeg carreg hynny, y 
rhai a ddygasent or Iorddonen, a 
sefydlodd Josua yn Gilgal. 

21 Ac efe a lefarodd wrth feibion 
Israel, gan ddywedyd, Pan ofyno 
eich meibion chwi *yn ol hyn i'w 
tadau, gan ddywedyd, Beth gyw y 
cerrig hyn? 

22 Yna yr hysbyswch i'ch meib- 
ion, gan ddywedyd, Israel a ddaeth 
trwy yr Iorddonen hon ar dir 
sych. 

23 Canys yr ARGLWYDD eich Dyw 
chwi a sychodd ddyfroedd yr Ior- 
ddonen o'ch blaen chwi, nes i chwi 
fyned drwodd; megis y gwnaeth yr 
ARGLWYDD eich DUw i'r môr coch, 
hyr hwn a sychodd efe o'n blaen ni, 
nes i ni fyned drwodd: 

24 Fel yr adnabyddo holl bobloedd 
y ddaear law yr ARGLWYDD, mai 
nerthol yw; fel yr ofnoch yr AR- 


JOSUA, V. 


PENNOD V. 

1 Arswyd y Canaaneaid. 2 Josua yn adnew- 
yddu yr enwaediad. 10 Cadw y Pasc yn 
Gilgal. 12 Y manna yn darfod. 19 Angel 
yn ymddangos $ Josua. 

AN glybu holl frenhinoedd yr 
Amoriaid, y rhai oedd or tu 
hwnt i'r Iorddonen tu a'r gorllewin, 

a holl frenhinoedd y Canaaneaid, Py 

rhai oedd wrth y môr, sychu o'r AR- 

GLWYDD ddyfroedd yr Iorddonen o 

flaen meibion Israel, nes eu myned 

hwy drwodd; yna y digalonnwyd 
hwynt, fel nad oedd yspryd mwyach 
ynddynt, rhag ofn meibion Israel. 

2 4 Y pryd hwnnw y dywedodd yr 
ARGLWYDD wrth Josua, Gwna i ti 
cgyllyll *llymion, ac enwaeda ar 
feibion Israel drachefn yr ail waith. 

3 A Josua a wnaeth iddo gyllyll 
llymion, ac a enwaedodd ar feibion 
Israel, *ym mryn y blaen-grwyn. 

4 A. dyma yr achos a wnaeth ìi 
Josua enwaedu: Yr holl bobl, sef y 
gwrrywiaid y rhai a ddaethent or 
Aipht, yr holl ryfelwyr, a fuasent 
feirw yn yr anialwch ar y ffordd, 
wedi eu dyfod allan o'r Aipht. 

5 Canys yr holl bobl a'r a ddaeth- 
ent allan, oedd enwaededig; ond y 
bobl oll y rAaê a anesid yn yr an- 
ialwch, ar y ffordd, wedi eu dyfod 
hwy allan o'r Aipht, nid enwaedas- 
ent arnyn. 

6 Canys deugain mlynedd y rhod- 
Iasai meibion Israel yn yr anialwch, 
nes darfod yr holl bobl o'r rhyfel- 
wyr a ddaethent o'r Aipht, y rhai ni 
wrandawsent ar lef yr ARGLWYDD: 
“y rhai y tyngasai yr ARGLWYDD 
wrthynt, na ddangosai efe iddynt y 
wlad a dyngasai yr ARGLWYDD wrth 
eu tadau y rhoddai efe i ni; sef 
gwlad yn llifeirio o laeth a mêl. 

7 A Josua a enwaedodd ar eu 
meibion hwy, y rai a gododd yn 
eu lle hwynt: canys dïenwaededig 
oeddynt hwy, am nad enwaedasid 
arnynt ar y ffordd. 

8 A phan ddarfu enwaedu ar yr holl 
bobl; yna yr arhosasant yn eu hun- 
lle, yn y gwersyll, “nes eu hiachâu. 

9 A'r ARGLWYDD a ddywedodd wrth 


Josua, Heddyw y treiglais ymaith 


fwaradwydd yr Aipht oddi arnoch : 
am hynny eíe a alwodd enw y lle 
hwnnw * Gilgal, hyd y dydd hedd- 


W. 
10 $ A meibion Israel a wersyll- 
asant yn Gilgal: a hwy a gynhal- 


iasant y Pasc, .ar y pedwerydd dydd | 


Adnewyddu yr enwaediad. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


a Exod, 15, 
lf. 


b Num, 18, 
2. 


c Exod. â, 
25 


2 Neu, o 
gallestr, 


3 Neu, yn 


Gibea- 
haaraloth, 


â Num. 14, 
21, 93, 


e Edrych 
Gen, 94, 
20. 


f Gen, 31, 
14. 
Edrych 
Lef, 18. 3. 
»en. 24, 14, 

zec. 20.7. 
a 23. 2, 8. 

4 Sef, 

Treigl. 


£ Excd. 12. 


| 


—_ 


Angel yn ymddangos â Josua. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





bh Exod, 16, 
39, 


îì Exod. 23. 
23. 
Zech. 1. 8, 


5 Edrych 
Exod. 23. 


Dat. 12. 7. 
a19,11,14. 


k Exod, . 5. 
Act. 7. 39. 


& Edrych 
Barn.'7.16, 
22. 


ar ddeg o'r mis, brydnawn, yn rhos- 
ydd Jericho. 

ll A hwy a fwyttasant o hen ŷd y 
wlad, drannoeth wedi y Pasc, fara 
croyw, a chras-gd, o fewn corph y 
dydd hwnnw. 

12 1 “A'r manna a beidiodd dran- 
noeth wedi iddynt fwytta o hen ŷd 
y wlad; a manna ni chafodd meib- 
ion Israel mwyach, eithr bwyttasant 
o gynnyrch gwlad y Canaaneaid y 
flwyddyn honno. 

13 A phan oedd Josua wrth Je- 
richo, yna efe a ddyrchafodd ei lyg- 
aid, ac a edrychodd; ac wele 'wr 
yn sefyll gyferbyn âg ef, a'i gleddyf 
noeth ei law. A Josua a aeth 
atto ef, ac a ddywedodd wrtho, Ai 
gyd â ni yr ydwyt íì, ai gyd â'n 
gwrthwynebwyr? 

14 Dywedodd yntau, Nag ê; eithr 
$yn dywysog llu yr ARGLWYDD yn 
awr y deuthum. A Josua a syrth- 


; |iodd i lawr ar ei wyneb, ac a addol- 


odd; ac a ddywedodd wrtho ef, 
Beth y mae fy Arglwydd yn ei ddy- 
wedyd wrth ei was? 

15 A thywysog llu yr ARGLWYDD a 
ddywedodd wrth Josua, “Dattod dy 
esgidiau oddi am dy draed; canys y 
lle yr wyt ti yn sefyll arno, sydd 
sanctaidd. A Josua a wnaeth felly. 


PENNOD VI. 

1 Cau Jericho. 2 Duw yn dysgu Josua pa fodd 
y gwarchaeîr arni. 11 Amgylchu y dref. V 
Rhaid iddi fod yn ddïŵofryd-veth. 20 Y 
muriau yn syrthio. 22 Arbed Rahab. 26 
Melldithio adeiladwr Jericho, 

JERIOHO oedd gauedig a 
gwarchaeedig, o herwydd 
meibion Israel: nid oedd mneb yn 
myned allan, nac yn dyfod ìi mewn. 

2 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Josua, Gwel, rhoddais yn dy 
law di Jericho aì brenhin, gwŷr 
grymmus o nerth. 

3 A chwi a amgylchwch y ddinas, 
cliwi ryfelwyr oll, gan fyned o am- 
gylch y ddinas un waith : gwnewch 
felly chwe diwrnod. 

4 A dyged saith o offeiriaid saith o 
“udgyrn o gyrn hyrddod o flaen yr 
arch: vr seithfed dydd yr amgylch- 
wch y ddinas saith waith; a lleisied 
yr offeiriaid âr udgyrn. 

5 A phan ganer yn hirllaes â chorn 
yr hwrdd, a phan glywoch sain yr 
udgorn, bloeddied yr holl bobl â 
bloedd uchel: a syrth mur y ddinas 
dani hi, ac eled y bobl i fynu bawb 
ar ei gyfer. 


za 


JOSUA, VI. 


6 $ A Josua mab Nun a alwodd yr 
offeiriaid, ac a ddywedodd wrthynt, 
Codwch arch y cyfammod, a dyged 
saith o offeiriaid saith o udgyrn o 
gyrn hyrddod o ílaen arch yr AR- 
GLWYDD. 

7 Ac efe a ddywedodd wrth y 
bobl, Cerddwch, ac amgylchwch y 
ddinas ; a'r hwn sydd arfog, eled o 
flaen arch yr ARGLWYDD. 

8 $ A phan ddywedodd Josua wrth 
y bobl, yna y saith offeiriad, y rhai 
oedd yn dwyn y saith udgorn o gyrn 
hyrddod, a gerddasant o flaen yr 
ARGLWYDD, ac a leisiasant â'r ud- 
gyrn: ac arch cyfammod yr AR- 
GLWYDD oedd yn myned ar eu hol 
hwynt. 

9 A'r rhai arfog oedd yn myned 
o flaen yr offeiriaid oedd yn lleisio 
âr udgyrn; a'r “fyddin olaf oedd yn 
myned ar ol yr arch, a'r offeiriaid 
yn myned rhagddynt, ac yn lleisio 
âr ud —_ 

10 A Josua a orchymynasai i'r 
bobl, gan ddywedyd, Na floeddiwch, 
ac na edwch glywed eich llais, ac 
nac eled gair allan o'ch genau, 
hyd y dydd y dywedwyf wrthych, 
Bloeddiwch ; yna y bloeddiwch. 

ll Felly arch yr ARGLWYDD a 
amgylchodd y ddinas, gan fyned o'ê 
hamgylch un waith: a daethant i'r 
gwersyll, a llettyasant yn y gwersyll. 

12 $ A Josua a gyfododd yn fore ; 
ar offeiriaid a ddygasant arch yr 
ARGLWYDD. 

13 A'r saith offeiriad, yn dwyn 
saith o udgyrn o gym hyrddod o 
flaen arch yr ARGLWYDD, oeddynt 
yn myned dan gerdded, ac yn lleisio 
âr udgyrn: ar rhaì arfog oedd yn 
myned o'u blaen hwynt: a'r fyddin 
olaf oedd yn myned ar ol arch yr 
ARGLWYDD, o'r offeiriaid yn myned 
rhagddynt, ac yn lleisio â'r udgyrn. 

14 Felly yr amgylchynasant y 
ddinas un waith yr ail dydd; a 
dychwelasant i'r gwersyll: fel hyn 
y gwnaethant chwe diwrnod. 

15 Ac ar y seithfed dydd y cyfod- 
asant yn fore ar godiad y wawr, ac 
yr amgylchasant y ddinas y modd 
hwnnw, saith waith: yn unig y 
dwthwn hwnnw yr amgylchasant y 
ddinas seithwaith. 

16 A phan leisiodd yr offeiriaid yn 
eu hudgyrn y seithfed waith, yna 
Josua a ddywedodd wrth y bobl, 
Bloeddiwch; canys rhoddodd yr 
ARGLWYDD y ddinas i chwi. 


H 


Gwarchae ar Jericho. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





2 Heb, 
y fyddin 
gasgl. 


Mwriau Jericho yn syrthio. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


S felldig- 
edig, 
Mic. 4. 13. 
b pen, 2. 4. 





c Deut.7. 26. 
a 13, 17, 


4 Heb. 
sancteidd- 
rwydd. 


d IIeb. ll. 
90, 


epen. 2.14, 
eb.l1.3l. 


£f] Bren.16. 
94. 


17 1 A'r ddinas fydd yn *ddïofryd- 
beth, hi, a'r hyn oll sydd ynddi, i'r 
ARGLWYDD: yn unig Rahab y but- 
teinwraig fydd byw, hi a chwbl ag 
sydd gyd â hì yn tŷ; canys Phi a gudd- 
iodd y cenhadau a anfonasom ni. 

18 Ac €ymgedwch chwithau oddi 
wrth y dïofryd-beth, rhag eich 
gwneuthur eich hun yn ddïofryd- 
beth, os cymmerwch o'r dïofryd- 
beth; felly y gwnaech wersyll Israel 
yn ddïofryd-beth, ac y trallodech hi. 

19 Ond yr holl arian a'r aur, ar 
llestri pres a haiarn, fyddant * gys- 
segredig i'r ARGLWYDD: deled jy 
rha hynmy ì mewn i drysor yr 
ARGLWYDD. 

20 T A bloeddiodd y bobl, pan 
leisiasant â'r udgyrn. A phan glybu 
y bobl lais yr udgyrn, yna y bobl a 
waeddasant â bloedd uchel; “a'r 
mur a syrthiodd i lawr oddi tanodd. 
Felly y bobl a aethant i fynu i'r 
ddinas, pob un ar ei gyfer, ac a 
ennillasant y ddinas. 

21 A hwy a ddifrodasant yr hyn 
oll oedd yn y ddinas, yn wr ac yn 
wraig, yn fachgen ac yn henafgwr, 
yn eidion, ac yn ddafad, ac yn asyn, 
â min y cleddyf. 

22 A Josua a ddywedodd wrth y 
ddau wr a fuasai yn edrych ansawdd 
y wlad, Ewch i dŷ y butteinwraig, a 
dygwch allan oddi yno y wraig, ar 
hyn oll sydd iddi, *fel y tyngasoch 
wrthi. 

23 Felly y llangciau a fuasai yn 
edrych ansawdd y wlad, a aethant ìi 
mewn, ac a ddygasant allan Rahab, 
a'i thad, a'i mam, a'i brodyr, a chwbl 
a'r a feddai hi: dygasant allan hef- 
yd ei holl dylwyth hi, a gosodasant 
hwynt o'r tu allan i wersyll Israel. 

24 A llosgasant y ddinas â thân, 
a'r hyn oll oedd ynddi: yn unig yr 
arian ar aur, ar llestri pres a 
haiarn, a roddasant hwy yn nhrysor 
yr ARGLWYDD. 

25 A Josua a gadwodd yn fyw 
Rahab y butteinwraig, a thylwyth ei 
thad, a'r hyn oll oedd ganddi; a hi a 
drigodd ym mysg Israel hyd y dydd 
hwn : am iddi guddio y cenhadau a 
anfonasai Josua i chwilio Jericho. 

26 $ A Josua a'w tynghedodd 
hwy y pryd hwnnw, gan ddywedyd, 
fMelldigedig zer bron yr ARGLWYDD 
Jyddo y gwr a gyfyd ac a adeilado 
y ddinas hon Jericho: yn ei gyntaf- 
anedig y seilia efc hi, ac yn eì fab 


ieuangaf y gesyd efe ei phyrth hi. 


222 


JOSUA, VII. 
_ 27 Felly 


yr ARGLWYDD oedd gyd 
â Josua; ac aeth ei glod ef trwy yr 
holl wlad. 


PENNOD VII. 


1 Taro yr Israeliaid wrth Ai. 6 Oŵyn Josua. 
10 Duw yn dangos iddo beth a wnaî. 16 
Dala Achan wrth y coelbren: 19 ei gyffes: 
22 ei ddinystrïo ef a'r hyn oU oedd iddo, 
yn nyffryn Achor. 

ND meibion Israel a wnaethant 
gamwedd am y diïofryd-beth : 
canys *Achan mab Carmi, mab 

Zabdi, mab Zerah, o lwyth Judah, 

a gymmerodd o'r dïofryd-beth: ac 

ennynodd digllonedd yr ARGLWYDD 

yn erbyn meibion Israel. 

2 A Josua a anfonodd wŷr o Jeri- 
cho i Ai, yr hon sydd wrth Both- 
afen, o du y dwyrain i Bethel, ac a 
lefarodd wrthynt, gan ddywedyd, 
Ewch i fynu, ac edrychwch y wlad. 
A'r gwŷr a acthant i fynu, ac a2 
edrychasant ansawdd Ai. 

3 A hwy a ddychwelasant at Josua, 
ac a ddywedasant wrtho, Nac eled 
yr holl bobl ì fynu; ond ynghylch 
dwy fil o wŷr, neu dair mil o wŷr, a 
ânt i fynu, ac a darawant Ai: na 
phoenwch yr holl bobl yno; canys 
ychydig ydynt hwy. 

4 Felly fe a aeth o'r bobl i fynu 
yno ynghylch íair mil o wŷr: a hwy 
a ffoisant o flaen gwŷr A1, 

5 A gwŷr Ai a darawsant ynghylch 
un gwr ar bymtheg ar hugain o 
honynt; ac a'u hymlidiasant o flaen 
y porth hyd Sebarim, a. tharawsant 
hwynt yn *y goriwaered: am hynny 
?y toddodd calonnau y bobl, ac yr 
aethant fel dwfr. 

6 1 A Josua a rwygodd ei ddillad, 
ac a syrthiodd ìi lawr ar ei wyneb o 
flaen arch yr ARGLWYDD, hyd yr 
hwyr, efe a henuriaid Israel, ac *a 
ddodasant lwch ar eu pennau. 

7 A dywedodd Josua, Ah, ah, O 
AnaLwypoD IOL, i ba beth y dyg- 
aist y bobl yma dros yr Iorddonen, 
i'n rhoddi ni llaw yr Amoriaid, 
i'n difetha? O na buasem foddlawn, 
ac ma thrigasem tu hwnt i'r Ior- 
ddonen ! 

8 O ARGLWYDD, beth a ddywed- 
af, pan dry Israel e4 warr o flaen ei 
elynion ! 

9 Canys y Canaancoaid, a holl drig- 
olion y wlad, a glywant, ac a'n harmn- 
gylchynant, ac a dorrant ymaith 


Taro yr Israeliaid wrth A1. 


Cyn 
CRIST 
1451, 


a pen, 22. 20, 
hron, 


2 Heb, 
Morad. 
b a 2,9, 


cl Sam, 4, 
2 Sam, 13, 
19 


Neb, 9, 1. 
Job 2, 12, 


l 1 c y d 
ein henw oddi ar y ddaear: a “pha |< E&rych, 


beth a wnci 1'th enw mawr? 
10 1 A'r ARGLWYDD a ddywcdodd 


— 


Num, 14, 
lo 





Dysgu Josua beth a wnai. 


wrth Josua, Cyfod; paham yr ydwyt 
yn *gorwedd fel hyn ar dy wyneb 

1l Israel a bechodd, a throseddas- 
ant fy nghyfammod a orchymynais 
iddynt: cymmerasant hefyd o'r di- 
ofryd-beth, ïe, lladrattasant, a gwad- 
asant; gosodasant hefyd Avm4y ym 
mysg eu dodrefn eu hun. 

12 Am hynny ni ddichon meibion 
Israel sefyll yn wyneb eu gelynion, 
eithr troant cw gwarr o flaen eu 
gelynion; am eu bod yn ysgym- 
munbeth: ni byddaf mwyach gyd 
â chwi, oni ddifethwch yr ysgym- 
munbeth o'ch mysg. 

13 Cyfod, sancteiddia y bobl, a dy- 
wed, “Ymsancteiddiwch erbyn y fory: 
canys fel hyn y dywed ARGLWYDD 
Dpuw Israel; Dïofryd-beth sydd yn 
dy blith di, O Israel: ni elli sefyll 
yn wyneb dy elynion, nes tynnu ym- 
aith y dïofryd-beth o'ch mysg. 

14 Am hynny nesêwch y borc wrth 
eich llwythau: a'r llwyth a ddalio 
yr ARGLWYDD, nesâed bob yn deu- 
lu; a'r teulu a ddalio yr ARGLWYDD, 
nesâed bob yn dŷ; a'r tŷ a ddalio 
yr ARGLWYDD, ncesâed bob yn wr. 

15 A'r hwn a ddôlir a'r dïofryd- 
beth ganddo, a losgir â thân, efe ac 
oll sydd ganddo: o herwydd iddo 
droseddu cyfammod yr ARGLWYDD, 
ac o herwydd iddo fwneuthur *yn- 
fydrwydd yn Israel. 

16 4 Felly Josua a gyfododd yn 
fore, ac a ddug Isracl wrth eu llwyth- 
au: a llwyth Judah a ddaliwyd. 

17 Ac efe a ddynesodd deulu Ju- 
dah; a daliwyd teulu y Zarhiaid: 
ac efe a ddynesodd deulu y Zar- 
hiaid bob yn wr; a daliwyd Zabdi: 

18 Ac efe a ddynesodd eì dŷaid ef 
bob yn wr; a daliwyd Achan mab 
Carmi, mab Zabdi, mab Zcrah, o 
lwyth Judah. 

19 A Josua a ddywcdodd wrth 
. | Achan, Fy mab, attolwg, “dyro o- 
goniant ì ARGLWYDD DDUW lsrael, 
a chyffesa iddo; a mynega yn awr 
i mi beth a wnaethost: na chela 
oddi wrthyf. 

20 Ac Achan a attebodd Josua, 
ac a ddywedodd, Yn wir myfi a 
bechais yn erbyn ARGLWYDD DDUW 
Israel; canys fel byn ac fel hyn y 
gwneuthum. 

21 Pan welais ym mysg yr yspail 
fantell Babilonig dêg, a dau cân 
sicl o arian, ac un llafn aur o 
ddeg sicl a deugain ci bwys; yna 
y chwennychais hwynt, ac a'u cym- 


223 


JOSUA, VIII. 


merais: ac wele hwy yn guddiedig 
yn y ddaear y'nghanol fy mhabell, 
ar arian danynt. 

o2 4 Yna Josua a anfonodd gen- 
hadau; a hwy a redasant i'r babell: 
ac wele hwynt yn guddiedig yn ei 
babell ef, a'r arian danynt. 

23 Am hynny hwy o'u cymmeras- 
ant o ganol y babell, ac a'u dyg- 
asant at Josua, ac at holl feibion 
Israel; ac a'u *gosodasant hwy o 
flaen yr ARGLWYDD. 

24 A Josua a gymmerth Achan 
mab Zerah, a'r arian, a'r fantell, a'r 
llafn aur, ei feibion hefyd, a'i ferch- 
ed, u'i wartheg, a'i asynod, ei ddefaid 
hefyd, a'i babell, a'r hyn oll a fedd- 
ai efe: a holl Israel gyd âg ef a'u 
dygasant hwynt i * ddyîfryn Achor. 

25 A Josua a ddywedodd, Am i 
ti ein blino ni, yr ARGLWYDD ath 
flina dithau y dydd hwn. A holl 
Israel a'z llabyddiasant ef â meini, 
ac au llosgasant hwy â tlian, wedi 
eu llabyddio â meini. 

26 A !chodasant arno ef garnedd 


fawr o gerrig hyd y dydd hwn. Felly| 17 


y dychwelodd yr ARGLWYDD oddi 
wrth lid ei ddigofaint. Am hynny 
y gelwir enw y fan honno “ Dyífryn 
' Achor, hyd y dydd hwn. | 


PENNOD VIII. 


1 Duw yn rhoi cysur yn Josua. 9 Y ddyfais 
â'r hon yr ennillwyd Ai. 29 Orogi eí bren- 
hin hi. 90 Josua yn adeiladu allor; 392 yn 
ysgrifenu y gyfraiih ar gerrig; 99 yn daí- 
gan bendithion a melldithion. 

'R ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Josua, *Nac ofna, ac na 
arswyda: cymmer gyd â thi yr holl 

bobl o ryfel, a chyfod, dos i fynu i 

Ai: gwel, mi a roddais yn dy law 

di frenhin Ai, a'i bobl, ei ddinas 

hefyd, a'i wlad. 

29 A thi a wnei i Ai a'i brenhin, 
megis y gwnaethost i “Jericho ac 
i'w brenhin: ctto “ei hanrhaith a'i 
hanifeiliaid a ysglyfaethwch i chwi 
eich hunain: gosod gynllwyn yn 
erbyn y ddinas, o'r tu cefn iddi. 

3 Yna Josua a gyfododd, a'r holl 
bobl o ryfcl,i fyned i fynu i Ai: a 
Josua a ddetholodd ddeng mil ar 
hugain o wŷr cedyrn nerthol, ac a'u 
hanfonodd ymaith liw nos : 

4 Ac efe a orchymynodd iddynt, 
gan ddywedyd, Gwelwch, “chwi a 
gynllwynwch yn erbyn y ddinas, o'r 
tu cefn i'r ddinas: nac ewch ym 
mhell iawn oddi wrth y ddinas, ond 
byddwch bawb oll yn barod. 


Llabyddio Achan. 





Cyn 
CRIST 
1451. 





o 


Hob, 
tywallt- 
asant. 


h ad, 26. 


I pen, 8, 29. 
Sam, 18, 


G alar. 3. 
au 


k Es. 65. 10, 
Mos, 2. 15, 

7 Sef. 
Trallod, 


a Deut. 1, 
21. a 7.18, 


b pen, 6. 21. 
c Dent, 20, 
14, 


d Barn, 20, 
29, 








Dyfois Josua i ennall A1. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





2 Neu, Ai. 


3 Heb, 
cynllwyn. 





5 Minnau hefyd, a'r holl bobl sydd 
gyd â mi, a nesâwn at y ddinas: a 
phan ddelont allan i'n cyfarfod ni, 
megis y waith gyntaf, yna ni a 
ffown o'u blaen hwynt, 

6 (Canys hwy a ddeuant allan ar 
ein hol ni,) nes i ni eu tynnu hwynt 
allan o'r ddinas; oblegid hwy a 
ddywedant, Ffoi y maent o'n blaen 
ni, fel y waith gyntaf: felly y ffown 
o'u blaen hwynt. 

7 Yna chwi a godwch o'r cynllwyn, 
ac a oresgynwch y ddinas: canys 
yr ARGLWYDD eich DUW ai dyry 
hi yn eich llaw chwi. 

8 A phan ennilloch y ddinas, llosg- 
wch y ddinas â thân: gwnewch yn 
ol gair yr ARGLWYDD. Gwelwch, mi 
a orchymynais i chwi. 

9 Felly Josua a'u hanfonodd; a 
hwy a aethant i gynllwyn, ac a ar- 
hosasant rhwng Bethel ac Ai, o du 
y gorllewin i Ai: a Josua a lettŷodd 
y noson honno ym mysg y bobl. 

10 A Josua a gyfododd yn fore, 
ac a gyfrifodd y bobl; ac a aeth i 
fynu, efe a henuriaid Israel, o flaen 
y bobl, tw ag at Ai. 

ll A'r holl bobl o ryfel, y rhai 
oedd gyd âc ef, a aethant i fynu, 
ac a nesasant; daethant hefyd gyf- 
erbyn â'r ddinas, a gwersyllasant o 
du y gogledd i Ai: a glyn oedd 
rhyngddynt hwy ac Ai. 

12 Ac efe a gymmerth ynghylch 
pìîm mil o wŷr, ac a'u gosododd 
hwynt i gynllwyn rhwng Bethel ac 
Ai, o du y gorllewin *i'r ddinas. 

13 A'r bobl a osodasant yr holl 
wersyllau, y rhai oedd o du y go- 
gledd i'r ddinas, a'r “cynllwynwyr 
o du y gorllewin i'r ddinas: a Jo- 
sua a aeth y noson honno i ganol 
y dyffryn. 

14 1 A phan welodd brenhin Ai 
hynny, yna gwŷr y ddinas a frysias- 
ant, ac a fore-godasant, ac a aeth- 
ant allan i gyfarfod Israel i ryfel, 
efe a'i holl bobl, ar amser nodedig, 
ar hyd wyneb y gwastadedd: canys 
ni wyddai efe fod cynllwyn iddo, 
o'r tu cefn i'r ddinas. 

15 A Josua a holl Israel, fel pe 
tarawsid hwy o'u blaen hwynt, a 
ffoisant ar hyd yr anialwch. 

16 A'r holl bobl, y rhai oedd yn 
*y ddinas, a alwyd ynghyd, i erlid 
ar eu hol hwynt: a hwy a erlid- 
iasant ar ol Josua, ac a dynnwyd 
oddi wrth y ddinas. 

17 Ac ni adawyd gwr yn Ai, nac 


JOSUA, VIII. 





yn Bethel, ar nad aethant allan ar 
ol Israel: a gadawsant y ddinas yn 
agored, ac erlidiasant ar ol Israel. 

18 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Josua, Estyn y waywíiïon sydd 
yn dy law tu ag at Ai: canys yn 
dy law di y rhoddaf hi. A Josua a 
estynodd y waywffon oedd yn ei 
law tu a'r ddinas. de 

19 A'r cynllwynwyr a gyfodasant 
yn ebrwydd o'u lle, ac a redasant, 
pan estynodd efe ei law: daethant 
hefyd i'r ddinas, ac ennillasant hi; 
ac a frysiasant, ac a losgasant y 
ddinas â thân. 

20 A gwŷr Ai a droisant yn eu 
hol, ac a edrychasant; ac wele, 
mwg y ddinas a ddyrchafodd hyd 
y nefoedd; ac nid oedd ganddynt 
hwy nerth i ffoi yma nac accw: 
canys y bobl y rhai a ffoisent i'r 
anialwch, a ddychwelodd yn erbyn 
y rhaì oedd yn erlid. 

91 A phan welodd Josua a holl 
Israel i'r cynllwynwyr ennill y ddin- 
as, a dyrchafu o fwg y ddinas, yna 
hwy a ddychwelasant, ac a daraw- 
sant wŷr Ai. 

292 A'r lleill a aethant allan o'r 
ddinas i'w cyfarfod; felly yr oedd- 
ynt y'nghanol Israel, y rhai hyn o'r 
tu yma, a'r lleill o'r tu accw: a 
tharawsant hwynt, fel *na adawyd 
un yngweddill nac yn.ddïangol o 
honynt. 

23 A brenhin Ai a ddaliasant hwy 
yn fyw; a dygasant ef at Josua. 

24 Pan ddarfu i Israel ladd holl 
breswylwyr Ai yn y maes, yn yr 
anialwch lle yr erlidiasent hwynt, 
a pham syrthiasent hwy oll gan fin 
y cleddyf, nes eu darfod; yna holl 
Israel a ddychwelasant i A1, a thar- 
awsant hi â min y cleddyf. 

25 A chwbl ar a syrthiasant y 
dwthwn hwnnw, yn wŷ$r ac 
wragedd, oeddynt ddeuddeng mil; 
sef holl wŷr Ai. 

26 Canys ni thynnodd Josua ei 
law yn ei hol, yr hon a estynasai 
efe gyd âr waywffon, nes difetha 
holl drigolion Ai. 

27 fYn unig yr anifeiliaid, ac an- 
rhaith y ddinas, a ysglyfaethodd 
yr Israeliaid iddynt eu hun; yn 
ol gair yr ARGLWYDD, yr hwn £a 
orchymynasai efe i Josua. 

28 A Josua a losgodd Ai, ac a'i 
gwnaeth hi yn garnedd dragywydd, 
ac yn ddiffaethwch hyd y dydd hwn. 
29 Ac efe a grogodd frenhin Ai ar 


Oymmeryd a Uosgi A1. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





5 Heb, lane. 


e Deut, 7. 2. 


f Num. ôl: 
22, 26, 


E£ ad. 2, 





Ysgrifenu y gyfraith. 





Cyn 
CRIST 
1451. 

h Deut, 21. 

Un. 





i pen. 7. 26. 


k Exod, 20. 
29. 


Deut, 27. 5. 


1 Deut. 27. 
2 


m Deut. 11. 
AO Yn 1 


n Deut. 31. 
TV 


$ TIeb. 
un genau. 


bren hyd yr hwyr: Pac wedi mach- 


lud haul, y gorchymynodd Josua 

iddynt ddisgyn ei gelain ef oddi 

ar y pren, a'i bwrw i ddrws porth y 

ddinas; a gosodasant garnedd fawr 

o gerrig arni hyd y dydd hwn. 

30 Y Yna Josua a adeiladodd all- 
or i ARGLWYDD DDUW Jlsrael ym 
mynydd Ebal, 

31 Megis y gorchymynasai Moses 
gwas yr ARGLWYDD ìi feibion Israel, 
fel y mae yn ysgrifenedig yn “llyfr 
cyfraith Moses, allor o gerrig cyf- 
ain, y rhai ni ddyrchafasid haiarn 
arnynt: a hwy a offrymmasant arni 
boeth-offrymmau ir ARGLWYDD, ae 
a aberthasant ebyrth hedd. 

32 Ac !efe a ysgrifenodd yno ar 
Y meini gopi o gyfraith Moses, yr 

on a ysgrifenasai efe yngŵydd 
meibion Israel. 

33 A holl Israel, a'u henuriaid, eu 
swyddogion Aefyd, a'u barnwyr,oedd 
yn sefyll o ddeutu yr arch, ger bron 
yr offeiriaid y Lefiaid, y rhaì oedd yn 
dwyn erch cyfammod yr ARGLWYDD, 
yn gystal yr estron a'r prïodor: eu 
hanner oedd ar gyfer mynydd Gar- 
izim, au hanner ar gyfer mynydd 
Ebal; mfel y gorchymynasai Moses 
gwas ARGLWYDD or blaen fen- 
dithio pobl Israel. | 

34 Wedi hynny efe a ddarllenodd 
holl eiriau y gyfraith, y fendith a'r 
felldith, yn ol y cwbl sydd ysgrif- 
enedig yn llyfr y gyfraith. 

35 Nid oedd air o'r hyn oll a 
orchymynasai Moses, ar nas dar- 
llenodd Josua ger bron holl gyn- 
nulleidfa Israel, "ar gwragedd, a'r 
plant, a'r dïeithr yr hwn oedd yn 
rhodio yn eu mysg hwynt. 

PENNOD IX. 

1 Y brenhinoedd yn ymwneulhur yn erbyn JIs- 
rael. 9 Y Giŵbeoniaid, trwy dwyll, yn cael 
cyfammod: 28 am yr hyn y condemniwyd 
hwy î gaelhiwed tragywyddol. 

EDI elywed Ay» o'r holl fren- 
hinoedd, y rhai oedd o'r tu 
yma i'r Iorddonen, yn y mynydd, 
ac yn y gwastadedd, ac yn holl lan- 
nau y môr mawr, ar gyfer Libanus; 

sef yr Hethiaid, ar Amoriaid, a'r 

Canaaneaid, a'r Phereziaid, a'r Hef- 

iaid, ar Jebusiaid 

2 Yna hwy a ymgasglasant yng- 
hyd i ymladd yn erbyn Josua, ac 
yn erbyn Israel, o “unfryd. 

3 Y A thrigolion Gibeon a glyw- 
sant yr hyn a wnaethai Josua i 


Jericho ac ì Ai. 


225 


JOSUA, IX. 


.Sua, Dy weision di ydym ni. 


' 4 A hwy a wnaethant yn gyfrwys, 
ac a aethant, ac a ymddangosasant 
fel cenhadon: cymmerasant hefyd 
hen sachlennau ar eu hasynod, a 
hen gostrelau gwin, wedi eu hollti 
hefyd, ac wedi eu rhwymo, 

5 A hen esgidiau *baglog am eu 
traed, a hen ddillad am danynt; a 
holl fara eu lluniaeth oedd sych a 
brithlwyd : 

6 Ac a aethant at Josua ì'r gwer- 
syll i Gilgal; a dywedasant wrtho 
ef, ac wrth wŷr Israel, O wlad bell 
y daethom: ac yn awr gwnewch 
gyfammod â ni. 

7 A gwŷr Israel a ddywedasant wrth 
yr Hefiaid, Nid hwyrach dy fod yn 
ein mysg yn trigo; *pa fodd gan 
hynny y gwnaf gyfammod â thi? 

8 A hwy a ddywedasant wrth Jo- 
A 
Josua a ddywedodd wrthynt, Pwy 
ydych? ac o ba le y daethoch ? 

9 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Dy weision a ddaethant o wlad bell 
iawn, o herwydd enw yr ARGLWYDD 
dy DDUW: canys ni a glywsom ei 
glod ef, ar hyn oli a wnaeth efe 
yn yr Aiplit; | 

10 PA'r hyn oll a wnaeth efe ìi ddau 
frenhin yr Amoriaid, y rhaì oedd 
o'r tu hwnt i'r Iorddonen; i Sehon 
brenhin Hesbon, ac ì Og brenhin 
Basan, yr hwn oedd yn Astaroth. 

11 Am hynny ein henuriaid ni, a 
holl breswylwyr.ein gwlad, a lefar- 
asant wrthym ni, gan ddywedyd, 
Cymmerwch luniaeth *gyd â chwi 
i'r daith, ac ewch i'w cyfarfod 
hwynt; a dywedwch wrthynt, Eich 
gweision ydym: yn awr gan hynny 
gwnewch gyfammod â ni. 

12 Dyma ein bara ni: yn frwd y 
cymmerasom ef yn lluniaeth o'n 
tai y dydd y cychwynasom i ddy- 
fod attoch; ac yn awr, wele, sych 
a brithlwyd yw. 

13 Dyma hefyd y costrelau gwin a 
lanwasom yn newyddion; ae wele 
hwynt wedi hollti: ein dillad hyn 
hefyd a'n hesgidiau a heneiddias- 
ant, rhag meithied y daith. 

14 A'r gwŷr a *gymmerasant o'u 
hymborth hwynt, ac nid ymgyng- 
horasant â genau yr ARGLWYDD. 

15 Felly Josua a wnaeth heddwch 
â hwynt, ac a wnaeth gyfammod â 
hwynt, ar eu cadw hwynt yn fyw: 
tywysogion y gynnulleidfa Aefyd a 
dyngasant wrthynt. 

16 Ond ym mhen y tridiau wedi 


Twyll y Gibeoniaid. 


Cyn 
CRIST 
1451. 





9 clytiog. 


a Ixod, 23, 
32 


b Num. 21, 
24, 33. 


4 Heb, yn 
eich Uaw. 


5 Neu, 
dderbyn- 
îasant y 
gwŷr er 
mwyn eu 
hymborth. 





Arbed y Gibeoniaid. 


JOSUA, X. 


Gwaredu Gibeon. 





Cyn 
CRHST 
1451. 





c Edrych 


2 Sam, 21, 
1, 6. 


d Deut, 29, 
11, 
ead, 15, 





iddynt wneuthur cyfammod â hwynt, 
hwy a glywsant mai cymmydogion 
iddynt oeddynt hwy, ac mai yn eu 
mysg yr oeddynt yn aros. 

17 A meibion Israel a gychwynas- 
ant, ac a ddaethant i'w dinasoedd 
hwynt y trydydd dydd: a'u dinas- 
oedd hwynt oedd Gibeon, a Chephi- 
rah, Beeroth Aefyd, aChiriath-jearim. 

18 Ond ni tharawodd meibion Is- 
rael mo honynt hwy; oblegid ty- 
wysogion y gynnulleidfa a dyngasai 
wrthynt myn ARGLWYDD DDUW ls- 
rael: a'r holl gynnulleidfa a rwg- 
nachasant yn erbyn y tywysogion. 

19 A'r holl dywysogion a ddywed- 
asant wrth yr holl gynnulleidfa, Ni 
a dyngasom wrthynt ìi ARGLWYDD 
Dpuw Israel: am hynny ni allwn 
ni yn awr gyffwrdd â hwynt. 


20 Hyn a wnawn ni iddynt hwy: 


Cadwn hwynt yn fyw, fel na byddo 
c digofaint arnom ni; o herwydd y 
llw a dyngasom wrthynt, 

21 A'r tywysogion a ddywedasant 
wrthynt, Byddant fyw, (ond bydd- 
ant 1yn torri cynnud, ac yn tynnu 
dwfr i'r holl gynnulleidfa,) fel “y 
dywedasai y tywysogion wrthynt. 

22 4 Yna Josua a alwodd arnynt; 
ac a lefarodd wrthynt, gan ddy- 
wedyd, Paham y twyllasoch ni, gan 
ddywedyd, Pell iawn ydym ni oddi 
wrthych; a chwithau yn preswylio 
yn ein mysg ni? 

23 Yn awr gan hynny melldiged- 
ig ydych; ac ni ddïange un o hon- 
och rhag bod yn gaeth-weision, ac 
yn torri cynnud, ac yn tynnu dwfr 
i dŷ fy Nuw. 

24 A hwy a attebasant Josua, ac a 
ddywedasant, Yn ddïau gan fynegi y 
mynegwyd i'th weision, ddarfod i'r 
ARGLWYDD dy DDUW “orchymyn i 
Moses ei was roddi i chwi yr holl wlad 
hon, a difetha holl drigolion y wlad 
o'ch blaen chwi; am hynny yr ofn- 
asom ni yn ddirfawr rhagoch am ein 
heinioes, ac y gwnaethom y peth hyn. 

25 Ac yn awr, wele ni yn dy law 
di: fel y byddo da ac uniawn yn 
dy olwg wneuthur i ni, gwna, 

26 Ac felly y gwnaeth efe iddynt; 
ac a'u gwaredodd hwynt o law meib- 
ion Israel, fel na laddasant hwynt. 

27 A Josua a'u rhoddodd hwynt 
y dwthwn hwnnw yn gymmynwyr 
coed, ac yn wehynwyr dwfr, i'r gyn- 
nulleidfa, ac i allor yr ARGLWYDD, 
hyd y dydd hwn, yn y lle a ddew- 
lsai efe. 


26 


PENNOD X. 

5 Pum brenhin yn rhyfela yn erbyn Gibeon. 'T 
Josua yn eî hachub hi. 10 Duw yn ymladd 
yn eu herbyn hwynt â chenllysg. 12 Yr haul 
a'r lleuad yn sefyll ar air Josua, 18 Cau 
ar y pŵm brenhin mewn ogof. 29 Eu dwyn 
allan; 24 eu dïystyru, 26 a'u crogi. 28 
Gorchfygu saith brenhin ychwaneg. 49 Josua 
yn dychwelyd i Gilgal. 

AGHAN glybu Adonisedec bren- 

hin Jerusalem i Josua ennill 

Ai, a'ì difrodi hi, (“fel y gwnelsai 

efe i Jericho ac i'w brenhin, felly y 

gwnaethai efe i “Ai ac i'w brenhin,) 

a heddychu o drigolion Gibeon âg 

Israel, a'u bod yn eu mysg hwynt: 
2 Yna yr ofnasant yn ddirfawr; 

oblegid dinas fawr oedd Gibeon, fel 

un “o'r dinasoedd brenhinol; ac o 

herwydd ei bod yn fwy nag Ai; ei 

holl wŷr hefyd oedd gedyrn. 

3 Am hynny Adonisedec brenhin 
Jerusalem a anfonodd at Hoham 
brenhin Hebron, ac at Piram bren- 
hin Jarmuth, ac at Japhia brenhin 
Lachis, ac at Debir brenhin Eglon, 
gan ddywedyd, 

4 Deuwch i fynu attaf fi, a chyn- 
northwywch fi, fel y tarawom ni 
Gibeon: canys hi a heddychodd â 
Josua, ac â meibion Israel. 

5 Am hynny pìîm brenhin yr Amor- 
iaid a ymgynnullasant, ac a ddaeth- 
ant ì fynu, sef brenhin Jerusalem, 
brenhin Hebron, brenhin Jarmuth, 
brenhin Lachis, a brenhin glon, 
hwynt-hwy a'u holl fyddinoedd, ac 
a wersyllasant wrth Gibeon, ac a 
ryfelasant yn ei herbyn hi. 

6 1 A gwŷr Gibeon a anfonasant at 
Josua i'r gwersyll i Gilgal, gan ddy- 
wedyd, Na thŷn ymaith dy ddwylaw 
oddi wrth dy weision: tyred i fynu 
yn fuan attom ni, achub ni Aefyd, a 
chynnorthwya ni: canys holl fren- 
hinoedd yr Amoriaid, y rhai sydd 
yn trigo yn y mynydd-dir, a_ym- 
gynnullasant i'n herbyn ni. 

7 Felly Josua a esgynodd o Gilgal, 
efe a'r holl bobl o ryfel gyd âg ef, 
a'r holl gedyrn nerthol. 

8 1 A'r ARGLWYDD a' ddywedodd 
wrth Josua, Nac ofna rhagddynt: 
canys yn dy law di y rhoddais 
hwynt; ni saif neb o honynt yn 
dy wyneb di. 

9 Josua gan hynny a ddaeth yn 
ddïattreg attynt hwy: canys ar hyd 
y nos yr aeth efe i fynu o Gilgal. 

10 A'r ARGLWYDD “a'u drylliodd 
hwynt o flaen Israel, ac a'u tarawodd 
hwynt â lladdfa fawr yn Gibeon, ac 


Cyn 
CRIST 
141, 


a pen, 6. 21, 


b pen, 8. 22, 


2Heb.o 
ddinasoedd 
y frenhin- 
saeth, 


c Es. 28, 21, 


Yr haul a'r lleuad yn sefyll. 





d Es, 28. 21. 
Hab. 3. 11. 

$ Heb. 
distawa. 


e6 2Sam. l. 
18, 


4 Jaser 


f ad. 43, 


5 Heb, 
chynffon- 
dorrwch 
hwynt, 


E Exod, 11, 
1. 


|a'u hymlidiodd hwynt ffordd yr eir 


ì fynu i Beth-horon, ac a'u taraw- 
odd hwynt hyd Azecah, ac hyd 
Maccedah. 

ll A phan oeddynt yn ffoi o flaen 
Israel, 2 hwy ymngoriwaered Beth- 
horon, yr ARGLWYDD a fwriodd ar- 
nynt hwy gerrig mawrion o'r nef- 
oedd hyd Azecah; a buant feirw: 
amlach oedd y rhaì a fu feirw gan 
y cerrig cenllysg, na'r vAa4 a ladd- 
odd meibion Israel â'r cleddyf. 

12 1 Llefarodd Josua wrth yr AR- 
GLWYDD y dydd y rhoddodd yr 
ARGLWYDD yr Amoriaid o flaen 
meibion Israel: ac efe a ddywed- 
odd y'ngolwg Israel, O haul, *aros 
yn Gibeon; a thithau, leuad, yn 
nyffryn Ajalon. 

13 A'r haul a arhosodd, a'r lleuad 


a safodd, nes i'r genedl ddïal ar eu | 


gelynion. Onid yw hyn *yn ysgrif- 
enedig yn llyfr *yr Uniawn? Felly 
yr haul a safodd y'nghanol y nef- 
oedd, ac ni frysiodd i fachludo dros 
ddiwrnod cyfan. 

l4 Ac ni bu y fath ddiwrnod a 
hwnnw o'i flaen ef, nac ar eì ol ef, 
fel y gwrandawai yr ARGLWYDD ar 
lef dyn: canys yr ARGLWYDD â 
ymladdodd dros Israel. 

15 fA Josua a ddychwelodd, a 
holl Israel gyd âg ef, i'r gwersyll 
i Gilgal. 

16 Ond y pîm brenhin hynny a 
ffoisant, ac a ymguddiasant mewn 
ocof ym Maccedah. 

17 A mynegwyd ìi Josua, gan ddy- 
wedyd, Y pîm brenhin a gafwyd 
y'nghâdd mewn ogof ym Maccedah. 

18 A dywedodd Josua, Treiglwch 
feini mawrion ar enau yr ogof, a go- 
sodwch wrthi wŷr i'w cadw hwynt: 

19 Ac na sefwch chwi; erlidiwch 
ar ol eich gelynion, a *tharêwch y 
rhai olaf o honynt; na adêwch idd- 
ynt fyned i'w dinasoedd: canys yr 
ARGLWYDD eich Duw au rhodd- 
odd hwynt yn eich llaw chwi. 

20 A phan ddarfu i Josua a meib- 
ion Israel eu taro hwynt â lladdfa 
fawr iawn, nes eu difa; yna y gwedd- 
illion a adawsid o honynt a aethant 
i'r dinasoedd caerog. 

21 A'r holl bobl a ddychwelasant 
i'r gwersyll at Josua ym Maccedah 
mewn heddwch, “heb symmud o neb 
ei dafod yn erbyn meibion Israel, 

22 A Josua a ddywcdodd, Agorwch 
enau yr ogof, a dygwch allan y phm 


brenhin hynny attaf fì o'r ogof, 


22 


JOSUA, X. 


23 A hwy a_ wnaethant felly, ac a 
ddygasant allan y pìm brenhin atto 
ef o'r ogof; sef brenhin Jerusalem, 
brenhin Hebron, brenhin Jarmuth, 
brenhin Lachis, a brenhin Eglon. 

24 A phan ddygasant hwy y bren- 
hinoedd hynny at Josua, yna Josua 
a alwodd am holl wŷr Israel, ac a 
ddywedodd wrth dywysogion y rhy- 
felwyr, y rhai a aethai gyd âg ef, 
Nesêwch, gosodwch eich traed ar 
yddfau y brenhinoedd hyn. A hwy 
a nesasanit, ac a. osodasant, eu traed 
ar eu gyddfau hwynt. 

25 A Josua a ddywedodd wrthynt, 
Nac ofnwch, ac nac arswydwch; 
eithr ymwrolwch, ac ymegnïwch: 
canys fel hyn y gwna yr ARGLWYDD 
i'ch holl elynion yr ydych chwi yn 
ymladd i'w herbyn. 

26 Ac wedi hyn Josua a'u taraw- 
odd hwynt, ac a'u rhoddodd i farw- 
olaeth, ac a'u crogodd hwynt ar 
bïîm pren: a buant y'nghrog ar y 
prennau Phyd yr hwyr. 

27 Ac ym mhryd machludoô haul, 
' gorchymynodd Josua iddynt eu 

disgyn hwynt oddi ar y prennau, 
a'u bwrw hwynt i'r ogof yr ymgudd- 
lasant ynddi; a bwriasant gerrig 
mawrion y'ngenau yr ogof, y rhat 
sydd yno hyd gorph y dydd hwn. 

28 íl Josua hefyd a ennillodd Mac- 
cedah y dwthwn hwnnw, ac ai tar- 
awodd hi â min y cleddyf, ac a 
ddifrododd ei brenhin hi, hwynt- 
hwy, a phob enaid ac oedd ynddi; 
ni adawodd efe 42» gweddill: canys 
efe a wnaeth i frenhin DN 
Ffel y gwnaethai i frenhin Jericho. 

29 4 Yna yr aeth Josua a_holl Is- 
yael gyd âg ef o Maccedah i Libnah, 
ac a ymladdodd yn erbyn Libnah. 

30 A'r ARGLWYDD ai rhoddodd 
hithau, a'i brenhin, yn llaw Israel; 
ac yntau ai tarawodd hi â min y 
cleddyf, a phob enaid ar oedd 
ynddi; nî adawodd ynddi 92 yng 
ngweddill: canys efe a wnaeth i'w 
brenhin hi fel y gwnelsai i frenhin 
Jericho. 

31 "A Josua a dramwyodd, a 
holl Israel gyd âg ef, o Libnah i 
Lachis; ac a wersyllodd wrthi, ac 
a ymladdodd i'w herbyn. 

32 Ar ARGLWYDD a roddodd 
Lachis yn llaw Israel; yr hwn a'i 
hennillodd hi yr ail dydd, ac aì 
tarawodd hi â min y cleddyf, a phob 
enaid ag oedd ynddi, yn ol yr hyn 
oll a wnaethai efe i Libnah. 


— —— 


Lladd y pŵm brenhin. 


Cyn 
CRIST 
1451. 


h pen, 8, 29, 


1 Deut. 21, 
23, i 
pen, 8, 29, 


k pen, 6. 21, 





Gorchfygu 





Cyn 
CRIST 
1451, 





1 Edrych 
pen. 14, 13, 
al5.l3, 


m pen, 15. 
15. 


6 Neu, ffyn- 
honnau. 


n Deut, 20. 


xr. 


















o pen, 11.16. 


33 1 Yna Horam brenhin Gezer a 


ddaeth ì fynu i gynnorthwyo Lachis: 
a Josua a'i tarawodd ef aii bobl, fel 
na adawyd iddo ef 4m y'ngweddill. 

34 4 A Josua a dramwyodd, a holl 
Israel gyd âg ef, o Lachis i Eglon: 
a hwy a wersyllasant wrthi, ac a 
ymladdasant i'w herbyn. 

35 A hwy ai hennillasant hi y 
diwrnod hwnnw, ac ai tarawsant hi 
â min y cleddyf; ac efe a ddifrod- 
odd bob enaid a oedd ynddi y 
dwthwn hwnnw, yn ol yr hyn oll a 
wnaethai efe i Lachis. 

36 4 A Josua a esgynodd, a holl 
Israel gyd âg ef, o Eglon i 'Hebron; 
a hwy a ryfelasant i'w herbyn. 

97 A hwy ai hennillasant hi, ac 
a'i tarawsant hi â min y cleddyf, a'i 
brenhin, a'i holl ddinasoedd, a phob 
enaid ag oedd ynddi; ni adawodd 
efe un y'ngweddill, yn ol yr hyn oll 
a wnaethai efe i Fglon: canys efe a'i 
difrododd hi, a phob enaid ac ocdd 
ynddi. 

38 T A Josua a ddychwelodd, a 
holl israel gyd âg ef, i P Debir; ac 
a ymladdodd i'w herbyn. 

39 Ac efe a'i hennillodd hi, ei bren- 
hin, a'i holl ddinasoedd ; a hwy a'u 
tarawsant hwy â min y cleddyf, ac 
a ddifrodasant bob enaid ag ocdd 
ynddi; ni adawodd efe um yng 
ngweddill: fel y gwnaethai efe 1 
Hebron, felly y gwnaeth efe i De- 
bir, ac i'w brenhin ; megis y gwnel- 
saì efe 1 Libnah, ac i'w brenhin. 

40 S| Felly y tarawodd Josua yr holl 
fynydd-dir, a'r dehau, y gwastadedd 
hefyd, a'r “bronnydd, a'u holl fren- 
hinoedd: ni adawodd efe tm yng 
ngweddill; eithr efe a ddifrododd 
bob perchen anadl, fel "y gorchy- 
mynasai ARGLWYDD DDUW Israel. 

41 A Josua a'u tarawodd hwynt o 
Cades-Barnca, hyd Gazah, *a holl 
wlad Gosen, hyd Gibeon. 

42 Yr holl frenhinoedd hyn Aefyd 
a'u gwledydd a ennillodd Josua ar 
unwaith: canys ARGLWYDD DDUW 
Israel oedd yn ymladd dros Israel. 

43 Yna y dychwelodd Josua, a 
holl Israel gyd âg ef, i'r gwersyll 
yn Gilgal. 

PENNOD XI. 
5 Gorchfygu amryw frenhinoedd wrth ddyfr- 
oedd Merom. 10 EnniU Hasor, a'i Uosgi, 


16 Josua yn goresgyn yr holl wlad; 21 ac 
yn torrŷ ymaith yr Anaciaid. 


HL glybu Jabin brenhin 
Hasor y pethau hynny, efe a 


JOSUA, XI. 
anfonodd at Jobab brenhin Madon, |. 


amryw frenilwnoedd. 


Cyn 
RIST 


ac at frenhin Simron, ac at frenhin | 9MIS 


Achsaph, 

2 Ac at y brenhinoedd oedd o du 
y gogledd yn y mynydd-dir, ac yn y 
rhosdir ê4 a'r dehau 1 Cinneroth, ac 
yn y dyffryn, ac yn ardaloedd Dor 
tu a'r gorllewin ; 

3 Af y Canaaneaid o'r dwyrain a'r 
gorllewin, ac at yr Amoriaid, a'r 
Hethiaid, a'r Phereziaid, ar Je- 
busiaid, yn y mynydd-dir, ac at 
yr Hefiaid dan Hermon, y'ngwlad 
Mispeh. 

4 A hwy a aethant allan, a'u holl 
fyddinoedd gyd â hwynt, pobl lawer, 
fel y tywod sydd ar fin y môr o 
amldra; meirch hefyd a cherbydau 
lawer iawn. 

5 A'r holl frenhinoedd hyn a *ym- 
gyfarfuant; daethant hefyd a gwer- 
syllasant ynghyd wrth ddyfroedd 
Merom, i ymladd yn erbyn Israel. 

6 î A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Josua, Nac ofna rhagddynt 
hwy: canys y fory ynghylch y pryd 
hyn y rhoddaf hwynt oll yn lladd- 
edig o flaen Israel: *llinynnau gar- 
rau eu meirch hwynt a dorri, a'u 
cerbydau a losgi di â thân. 

7 Felly Josua a ddaeth, a'r holl bobl 
o ryfel gyd âg ef, yn ddisymmwth 
arnynt hwy wrth ddyfroedd Merom ; 
a hwy a ruthrasant arnynt. 

8 A'r ARGLWYDD a'u rhoddodd 
hwynt yn llaw Israel; a hwy a'u 
tarawsant hwynt, ac a'u herlidias- 
ant hyd *Sidon fawr, ac hyd *Mis- 
rephoth-maim, ac. hyd glyn Mispeh 


o du y dwyrain; a hwy a'u taraw-|. 


sant hwynt, fel na adawodd efe o 
honynt 42 y'ngweddill, 

9 A Josua a wnaeth ìddynt fel 
yr archasai yr ARGLWYDD iddo: 
llinynnau garrau eu meirch hwynt 
a dorrodd efe, a'u cerbydau a losg- 
odd â thân. 

10 T A Josua y pryd hwnnw a 
ddychwelodd, ac a ennillodd Hasor, 
ac a darawodd ei brenhin hi â'r 
cleddyf: canys Hasor o'r blaen oedd 
ben yr holl deyrnasoedd hynny. 

ll Tarawsant hefyd bob enaid a7 
oedd, ynddi â min y cleddyf, gan 
eu difrodi lwyn: ni adawyd un 
perchen anadl: ac efe a losgodd 
Hasor â thân. 

12 A holl ddinasoedd y brenhin- 
oedd hynny, a'u holl frenhinoedd 
hwynt, a ennillodd Josua, ac a'u 
tarawodd â min y cleddyf, gan eu 


2Heb.a 
ymbwynt- 
mamnasani. 


a2 Sam. 8. , 


rd 

















































Goresgyn yr holl wlad. 





Yn difrodi hwynt: ?4megis y gorchymyn- 
asai Moses gwas yr ARGLWYDD. 





1450 
bNum. ss. | 19 Ond ni losgodd Israel yr un 
^s.2. | OT dinasoedd oedd yn sefyll *yn eu 


'[ceadernid; namyn Hasor yn unig a 
losgodd Josua. 

14 A holl anrhaith y dinasoedd 
hynny, a'r anifeiliaid, a ysglyfaeth- 
odd meibion Israel iddynt eu hun: 
yn unig pob dyn a darawsant hwy 
â min y cleddyf, nes iddynt eu di- 
fetha ; ni adawsant berchen anadl, 

15 1 “Fel y gorchymynasai yr AR- 
GLWYDD i Moses ei was, *felly y gor- 
chymynodd Moses i Josua, ac felly 
y gwnaeth Josua; ni adawodd efe 
ddim o'r hyn oll a orchymynasai yr 
ARGLWYDD i Moses. 

16 Felly Josua a ennillodd yr holl 
dir hwnnw, y mynyddoedd, a'r holl 
ddehau, a holl wlad Gosen, a'r dyff- 
ryn, ar gwastadedd, a mynydd Is- 
rael, a'i ddyffryn; 

17 7O fynydd Halace, yr hwn sydd 
yn myned i fynu i Seir, hyd Baal- 
Gad, y'nglyn Libanus, dan fynydd 
Hermon: au holl frenhinoedd 
hwynt a ddaliodd efe; tarawodd 
hwynt hefyd, ac a'u rhoddodd i 
farwolaeth. 

18 Josua a gynhaliodd ryfel yn 
erbyn yr holl frenhinoedd hynny 
* ddyddiau lawer. 

19 Nid oedd dinas a'r a heddychodd 
â meibion Israel, heb law * yr Hef- 
iaid preswylwyr Gibeon; yr holl rai 
eraiU a ennillasant hwy trwy ryfel. 

20 Canys for ARGLWYDD yr yd- 
oedd galedu eu calon hwynt i gyf- 
arfod âg Israel mewn rhyfel, fel y 
difrodai efo hwynt, «c na fyddai 
iddynt drugaredd; ond fel y di- 
fethai efe hwynt, * fel y gorchymyn- 
asai yr ARGLWYDD wrth Moses. 

21 4 A'r pryd hwnnw y daeth Josua 
ac a dorrodd Pyr Anaciaid ymaith o'r 
mynydd-dir, o Hebron, o Debiìr, o 
Anab, ac o holl fynyddoedd Judah, 
ac o holl fynyddoedd lsrael: Josua 
a'u difrododd hwynt a'u dinasoedd. 

22 Ni adawyd 2 o'r Anaciaid 
y'ngwlad meibion Israel: yn unig 
yn Gazah, yn Gath, ac yn Asdod, y 
gadawyd hwynt. 

23 Felly Josua a ennillodd yr holl 
wlad, yn ol yr hyn oll a lefarasai yr 
ARGLWYDD wrth Moses; a Josua 
a'i rhoddodd hi yn etifeddiaeth i 
Israel, 'yn ol eu rhannau hwynt, 
trwy eu llwythau. “A'r wlad a or- 
phwysodd heb ryfel. 


eu penlwr. 


c Exod, 34, 
d Tu, dr 


6 Heb. 
symmud- 
odd. 


7 Neu, 
O'r myn- 
ydd llyfn. 


8 Hyd 1445, 
ad. 23. 


e pen, 9, 3, 


f Deut, 2,30, 


£ Deut, 20, 
16, 17. 


b Num. 13, 
Z 4 
Deut, 1.28. 


I Num. 26. 
BO. 
1442. 
k pen. 14.19, 
u 21, 43. 
a22.4.a 
yd 






PENNOD XII. 


l Y ddau frenhin a enniUodd Moses eu gwled- 
ydd, ac a'u rhannodd. 1 Yr un brenhin ar 
ddeg ar hugain o'r tu arall ŵr Iorddonen, y 
rhai a darawodd Josua. 


Ty MU frenhinoedd y wlad, y 
rhai a darawodd meibion Is- 
rael, ac a feddiannasant eu gwlad 
hwynt o'r tu hwnt i'r Iorddonen tu 
a chodiad yr haul; o afon Arnon 
hyd fynydd Hermon, a'r holl was- 
tadedd tu a'r dwyrain: 

2 aSehon brenhin yr Amoriaid, yr 
hwn oedd yn trigo yn Hesbon, ac 
yn arglwyddiaethu o Aroer, yr hon 
sydd ar fin yr afon Arnon, ac o 
ganol yr afon, ac o hanner Gilead 
hyd yr afon Jabboc, 4972 mro meib- 
ion Ammon ; 

3 Ac Po'r gwastadedd hyd fôr Cin- 
neroth o du y dwyrain, ac hyd fôr 
y gwastadedd, sef y môr heli, o du 
y dwyrain, tu a Beth-jesimoth; ac o 
Z du y dehau, dan *“Asdoth-Pisgah : 

4 A goror Og brenhin Basan, yr 
hwn oedd o *weddill y cawri, ac 
“oedd yn trigo yn Astaroth ac yn 
Edrei ; 

5 Ac efe oedd yn arglwyddiaethu 
ym mynydd Hermon, ac yn ?alchah, 
ac yn holl Basan, hyd derfyn y Gesur- 
iaid, a'r Maachathiaid, a hanner Gi- 
lead, terfyn Sehon brenhin Hesbon. 

6 Moses gwas yr ARGLWYDD a 
meibion Israel fa'u tarawsant hwy: 
a “Moses gwas yr ARGLWYDD a'i 
rhoddodd hi jm etifeddiaeth i'r 
Reubeniaid, ac i'r Gadiaid, ac i 
hanner llwyth Manasseh. 

7 Y Dyma hefyd frenhinoedd y 
wlad y rhai a darawodd Josua a 
meibion Israel o'r tu yma i'r lor- 
ddonen o du y gorllewin, o DBaal- 
Gad, y'nglyn Libanus, hyd ^*fynydd 
Halac, yr hwn sydd yn myned i 
fynu i Seir; a Josua aì rhoddodd 
hii lwythau Israel y» etifeddiaeth 
yn ol eu rhannau ; 

8 Yn y mynydd, ac yn y dyflryn, 
ac yn y gwastadedd, ac yn y * bron- 
nydd, ac yn yr anialwch, ac yn y de- 
hau; yr Hethiaid, yr Amoriaid, a'r 
Canaaneaid, y Phereziaid, yr Hef- 
iaid, a'r Jebusiaid : 

9 Y iBrenhin Jericho, yn un; 
Ebrenhin Ai, yr hwn oedd o ystlys 
Bethel, yn un; 

10 !Brenhin Jerusalem, yn un; 
brenhin Hebron, yn un ; 

11 Brenhin Jarmuth, yn un ; bren- 
hin Lachis, yn un; 


H3 


Cyn 
CRIST 
1452, 





a Num. 21, 
24 


Deut, 2.26, 
a 9. 6, 16. 


JOSUA, XII. Y brenhinoedd, a. darawyd. | 


bDeut.3.l7, 


2 Neu, 


dw Teman. 


8 Neu, 
Ŵynhon- 
nau 
Pisgah, 
neu, 7 
bryn. 


cDeut.3.17. 
a4,49. 


d Deut.5.1l 
pen, 13. 12 


e Deut, l. 4. 


f Num. 21. 
OA, ods 

£ Num. 32, 
29, 92. 
Deut.3.12 
pen. 13. 8, 


b pen. 10.40 
all.l7. 


4 ffynhon- 
nau. 


1451. 
î pen. 6. 2. 
k pen, 8, 29. 


tl pen. 10. 29. 








Terfynau y wlad. 





cd 
n pen. 10.38. 


o pen. 10.29. 


P pen. 10. 28. 
9 pen, 8. YT. 


6 Neu, 
Saron, 
1450, 
r pen. ll. 10. 


s pen, ll. 1. 
al9.15. 


t pen. 19. ô7, 


u Gen. l4. 
Es. '9. l. 


1445. 


a Edrych. 
pen, 14,10. 


b Barn.9. 1. 


c Scph. 2, 6. 


a Dcut, 2, 
O 


2 Mearah. 


e Edrych 
Baarn,1.34, 


f1 Bren. 5. 
Ps, 83. 7, 








12 Brenhin Eglon, yn un; mbren- 
hin Gezer, yn un ; 

13 " Brenhin Debir, yn un; bren- 
hin Geder, yn un ; 

14 Brenhin Hormah, yn un; bren- 
hin Arad, yn un; 

15 9 Brenhin Libnah, yn un; bren- 
hin Adìlam, yn un; 

16 PBrenhin Maccedah, yn un; 
“brenhin Bethel, yn un; 

17 Brenhin Tappuah, yn un ; bren- 
hin Hepher, yn un; 

18 Brenhin Aphec, yn un ; brenhin 
5 Lasaron, yn un; 

19 Brenhin Madon, yn un ; "' bren- 
hin Hasor, yn un; 

20 *Brenhin Simron-Meron, yn un; 
brenhin Achsaph, yn un ; 

21 Brenhin Taanach, yn un ; bren- 
hin Megìdo, yn un; 

22 tBrenhin Cades, yn un; bren- 
hin Jocneam o Carmel, yn un; 

23 Brenhin Dor yn ardal Dor, yn 
un; brenhin "y cenhedloedd o Gil- 
gal, yn un; 

24 Brenhin Tirsah, yn un: yr holl 
frenhinoedd oedd un ar ddeg ar 
hugain. 

PENNOD XHI 
2 Terfynau y wlad nî orchfygesid etto, 9 Eti- 

Jeddiaeth y ddau lwyth a hanner. 14, 39 Yr 

Arglwydd a'i aberthau yw etifeddiaeth Lefi. 

15 Terfynau etifeddiaeth Reuben. 22 Lladd 


Balaam, 2&4 Terfynau etŵfeddiaeth Gad, 
29 a hanner llwyth Manasseh. 


PHAN *heneiddiodd Josua, a 

phwyso o hono mewn oedran, 
dywedodd yr ARGLWYDD wrtho ef, 
Tydi a heneiddiaist, daethost i 
ddyddiau oedranmus, a» thir lawer 
iawn sydd etto i'w feddiannu, 

2 . Dyma y wlad sydd etto yn ol: 
holl derfynau y Philistiaid, a holl 
Gesuri, 

3 O sihor, yr hon sydd o flaen yr 
Aipht, hyd derfyn Ecron tu a'r go- 
oledd, yr hwn a gyfrifir i'r Canaan- 
caid: “pìîm tywysog y Philistiaid: 
y Gazathiaid, a'r Asdodiaid, yr Es- 
caloniaid, y Githiaid, yr Ecroniaid; 
9yr Afiaid : 

4 O'r dehau, holl wlad y Canaan- 
eaid, a'r “ogof oedd yn ymyl y Si- 
doniaid, hyd Aphec, hyd derfyn *yr 
Amoriaid: 

5 A gwlad fy Gibliaid, a holl Li- 
banus, tu a chyfodiad haul, o Baal- 
Gad dan fynydd Hermon, nes dyfod 
i Hamath. 

6 Holl breswylwyr y mynydd-dir 


syen.11.8.|0 Hibanus hyd “Misrephoth-maim, 


JOSUA, XIII. 


a'r holl Sidoniaid, y rhai hynny a 
yrraf ymaith o flaen meibion Israel: 
yn unig rhan di hi wrth goelbren i 
Israel yn etifeddiaeth, fel y gorchy- 
mynais i ti. 

7 Ac yn awr rhan di y wlad hon 
yn etifeddiaeth i'r naw llwyth, ac ì 
hanner llwyth Manassebh. 

8 Gyd âr rhai y derbyniodd y 
Reubeniaid a'r Gadiaid eu hetifedd- 
iaeth, Pyr hon a roddodd Moses idd- 
ynt hwy, o'r tu hwnt i'r Iorddonen, 
tu a'r dwyrain, fel y rhoddes Moses 
gwas yr ARGLWYDD 1ddynt ; 

9 O Aroer, yr hon sydd ar fin afon 
Arnon, a'r ddinas sydd ynghanol *y 
dyffryn, a holl wastadedd Medeba, 
hyd Dibon ; 

10 A holl ddinasoedd Sehon bren- 
hin yr Amoriaid, yr hwn a doyrnas- 
odd yn Hesbon, hyd ardal meibion 
Ammon; 

ll Gilead hefyd, a therfyn y Ge- 
suriaid, y Maachathiaid hefyd, a 
holl fynydd Hermon, a_ holl Basan 
hyd Salchah ; 

12 Holl frenhiniaeth Og yn Basan, 
yr hwn a deyrnasodd yn Astaroth, 
ac yn Edrei; efe a adawyd o !weddill 
y cawri: canys Moses a'u tarawsai 
hwynt, ac a'u gyrrasai ymaith. 

13 Ond meibion Israel ni yrrasant 
allan y Gesuriaid na'r Maachathiaid; 
eithr tricgodd y Gesuriaid a'r Maa- 
chathiaid ym mhlith Israel hyd y 
dydd hwn. 

14 FYn unig i lwyth Lefi ni rodd- 
odd efe etifeddiaeth ; aberthau tan- 
llyd. ARGLWYDD DDUW Israel oedd 
ei etifeddiaeth ef, !fel y llefarasai 
efe wrtho. 

15 1 A Moses a roddasai i lwyth 
meibion Reuben etifeddiaeth trwy 
eu teuluoedd : 

16 A'u terfyn hwynt oedd o Ar- 
oer, yr hon sydd ar fin afon Ar- 
non, a'r ddinas sydd ynghanol îy 
dyffryn, ar holl wastadedd wrth 
Medeba ; 

l7 Hesbon ai holl ddinasoedd, y 
rhai sydd yn y gwastadedd; Di- 
bon, a. * Bamoth-Baal, a Beth-Baal- 
meon ; 

18 Jahasah Aefyd, a Cedemoth, a 
Mephaath ; 

19 Ciriathaim Ahefyd, a Sibmah, 
a Sareth-sahar, ym mynydd-dir y 


glyn ; 
20 Beth-peor hefyd, ac *" Asdoth- 
Pisgah, a Beth-Jesimoth, 


21 A holl ddinasoedd y gwastad- | 


Terfynau y wlad. 


Cyn 
CRIST 
1445. 





h Num. 32, 
Uo. 
Deut. 2.12, 
pen, 22. â, 


$ yr afon. 


iPD)eut.3.11. 
pen, lZ, â. 


k pen, 14, 
3,4 


tJ . 


íi ad, 3a, 


£ yr afon. 


5 Neu, 
uchelfeydd 
Baal,a 
thai Baal- 


| | U—— _—_— a _-_- _-_—_— . :-zuTU---_ ——-—-- y —_ UU o Ta 


Terfynau y wlad. 


Cyn 
CRIST 
1445. 


n Num, 21. 
24, 
oNum,$91,8. 


P Num. 


2, 
o, a ôl. 8. 


8 Num, 32. 
41. 


r Num, 32, 
99, 


í 8 pcn, 18, 7. 


t Num. 18, 
Deut. 10.9. 





edd, a holl frenhiniaeth Sehon 
brenhin yr Amoriaid, yr hwn a 
deyrnasodd yn Hesbon, "yr hwn a 
ddarfuasai ì Moses ci daro, 9gyd â 
thywysogion Midian, Efi, a Reecem, 
a Sur, a Hur, a Reba, duciaid Soc- 
hon, y rhai oedd yn preswylio yn 
y wlad. 

22 4 PBalaam hefyd mab Boor, y 
dewin, a laddodd meibion Israel â'r 
cleddyf, ym mhlith eu lladdedigion 
hwynt. 

23 A therfyn meibion Reuben oedd 
yr lorddonen a4 goror. Dyma eti- 
feddiaeth meibion Reuben, yn ol eu 
teuluoedd, y dinasoedd, a'u trefi. 

24 4 Moses Acfyd a roddodd eft- 
Jeddiaeth i lwyth Gad, sef ì feibion 
Gad, trwy eu teuluoedd ; 

25 A Jazer oedd derfyn iddynt 
hwy, a holl ddinasoedd Gilead, a 
hanner gwlad meibion Ammon, hyd 
nYoeg yr hon sydd o flaen Rab- 

ah; 

26 Ac o Hesbon hyd Ramath- 
Mispebh, a Betonim; ac o Mahanaim 
hyd gyffinydd Debir; 

97 Acynyd , Beth-Aram, 
a Beth-Nimrah, a Succoth, a Sa- 
phon, gweddill brenhiniaeth Sehon 
brenhin Hesbon, yr Iorddonen ai 
therfyn, hyd gwrr môr Cinneroth, 
o'r tu hwnt ir Iorddonen, o du y 
dwyrain. 

28 Dyma ctifeddiaeth meibion Gad, 
yn ol eu teuluoedd, y dinasoedd, 
a'u trefydd. 

29 Y Moses hefyd a roddodd efi- 
Jeddiaeth ï hanner llwyth Manas- 
seh: a bu e6feddiaeth i hanner 
llwyth meibion Manasseh, yn ol eu 
teuluoedd : 

30 A'u terfyn hwynt oedd o Ma- 
hanaim, holl Basan, holl frenhin- 
iaeth Og brenhin Basan, a «holl 
drefi Jair, y rhai sydd yn Basan, 
tri ugain dinas; | 

31 A hanner Gilead, ac Astaroth, 
ac BEdrei, dinasoedd brenhiniaeth 
Og yn Basan, a roddodd efe ì 
feibion Machir mab Manasseh, sef 
i hanner ' meibion Machir, yn ol eu 
teuluoedd. 

32 Dyma y gwledydd a roddodd 
Moses i'w hetifeddu, yn rhosydd 
Moab, am yr Iorddonen a Jcricho, 
o du y dwyrain. 

33 *Ond i lwyth Lefi ni roddodd 
Moses etifeddiaeth: ARGLWYDD 
DpuUw Israel yw eu hetifeddiaeth 


e18.1,2. | hwynt, *fel y llefarodd efe wrthynt. 


231 


JOSUA, XIV. 


* 


PENNOD XlV. 


2 Y naw llwyth a hanner $ gael eu helìfedd- 
iaeth wrth goelbren. 6 Caleb irwy ragor- 
fraint yn cael, Hebron. 


YMA hefyd y gwledydd a eti- 
feddodd meibion Israel yng 
ngwlad Canaan, *y rhai a rannodd 
Eleazar yr offeiriad, a Josua mab 
Nun, a phennau cenedl llwythau 
meibion Israel, iddynt hwy i'w heti- 
feddu. 

2 PWrth goelbren yr oedd eu 
hetifeddiaeth hwynt; fel y gorchy- 
mynasai yr ARGLWYDD trwy law 
Moses eu rhodd i'r naw llwyth, ac 
i'r hanner llwyth. 

3 Canys Moses a roddasai etifedd- 
iaeth i ddau lwyth, ae i hanner 
llwyth, o'r tu hwnt i'r Iorddonen; 
ond i'r Lefiaid ni roddasai efe eti- 
feddiaeth yn eu mysg hwynt; 

4 Canys “meibion Joseph oedd 
ddau lwyth, Manasseh ac Ephraim: 
am hynny ni roddasant ran i'r Lef- 
iaid yn y tir, *ond dinasoedd i 
drigo, au meusydd pentrefol i'w 
hanifeiliaid, ac i'w golud. 

5 Fel y gorchymynasai yr AR- 
GLWYDD i Moses, felly y gwnaeth 
meibion Israel, a hwy a rannosant 
y wlad, 

6 4 Yna meibion Judah a ddaeth- 
ant at Josua yn Gilgal: a Chaleb 
mab Jephunneh *y Ceneziad a ddy- 
wedodd wrtho eÊ Tydi a wyddost 
fy gair a lefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Moses gwr DUw o'm plegid 
i, ac o'th blegid dithau, yn Uades- 
Barnea. 

7 Mab deugain mlwydd oeddwn i 
pan “anfonodd Moses gwas yr AR- 
GLWYDD fi o Cades-Barnea, i edrych 
ansawdd y wlad; a mi a ddygais 
air iddo ef drachefn, fel yr oedd 
yn fy nghalon. 

8 Ond Ffy mrodyr, y rhaì a aethant 
i fynu gyd â mi, a ddigalonnasant y 
bobl: etto !myfi .a gyflawnaìs fyned 
ar ol yr ARGLWYDD fy Nuw. 

9 A Moses a dyngodd y diwrnod 
hwnnw, gan ddywedyd, Dïau “y 
bydd y wlad 'y sathrodd dy droed 
arni, yn etifeddiaeth i ti, ac i'th 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1444. 


a Num, 94, 
17. 


b Num, 26. 
65. 
a 3. 54, 
a 34, 13, 


ol 
Caleb yn cael Hebron. 


c Gen, 48, 5, 


l Chron. 5 
ì A 


âd Num, 35.2 
pen, 21. 2. 


* Num, 22, 
12. 


f Num, 14. 
24, 


£ Num. 13. 
6. NN li, 6. 


h Num, 13. 
91, 92, 


! Num, 14, 
2, 


k Dent, 11, 
24, 


pen. 1.3, 


1 Edrych 
Num, 13, 


feibion hyd byth; am i ti gyflawni| 


myned ar ol yr ARGLWYDD fy Nuw. 

10 Ac yn awr, wele yr ARGLWYDD 
a'm cadwodd yn fyw, mfel y llefar- 
odd efe, y pîm mlynedd a deugain 
hyn, er pan lefarodd yr ARGLWYDD 

gair hwn wrth Moses, tray rhod- 
iodd Israel yn yr anialweh: ac yn 


m Num, 14, 
40. 


1444, 


hwnn mu EI ED I Ha ddy 
ME ————— K ___———_—_  __ ————— AY Oh KAR OO O S 


Terfynau 


Cyn 
CRIST 
1444, 


n Edrych 
Deut. 34.7, 





o Num, 13. 
28, 32, 33. 


p Fen 15.13. 
arn, 1.20. 


Edrych 
pen. 21, 


11,12. 
1 Chron, 6. 
65, 66. 


8 Gen. 23. 2. 
pen. 15, 13, 


| r pen. ll. 29. 


a Num,34.3. 
b Num, 23, 
96. 


2 Heb, 
tafod, 


8 Maale- 
acrabbim. 


awr, wele fi heddyw yn fab pîm 
mlwydd a phedwar ugain. 

ll "Yr ydwyf etto mor gryf 
heddyw ar dydd yr anfonodd Mo- 
Ses fi: fel yr oedd fy nerth i y 
pryd hwnnw, felly y mae fy nerth 
i yn awr, i ryfela, ac i fyned allan, 
ac i ddyfod i mewn. 

12 Yn awr gan hynny dyro i mi y 
mynydd yma, am yr hwn y llefar- 
odd yr ARGLWYDD y dwthwn hwn- 
nw, (canys ti a glywaist y dwthwn 
hwnnw ,/od *” yr Anaciaid yno, a din- 
asoedd mawrion caerog;) ond odid 
yr ARGLWYDD fydd gyd â mi, fel y 
gyrrwyf hwynt allan, megis y llef- 
arodd yr ARGLWYDD. 

18 A Josua a'i bendithiodd ef, ac 
Pa roddodd Hebron i Caleb mab 
Jephunneh yn etifeddiaeth. 

14 Am hynny mae Hebron yn eti- 
feddiaeth i Caleb mab Jephunneh 
y Ceneziad hyd y dydd hwn: o her- 
wydd iddo ef gwblhâu 42ed ar ol 
ARGLWYDD DDUW Israel. 

15 Ac 1enw Hebron o'r blaen oedd 
Caer-Arba: yr Arba hwnnw oedd 
wr mawr ym mysg yr Anaciaid. "A'r 
wlad a orphwysodd heb ryfel. 


PENNOD XV. 

1 Terfynau rhandir Judah. 18 Rhan Caleb, a'i 
oresgyniad. 16 Othnîel am e$ wrolaeth yn 
cael Achsah merch Caleb yn wraig. 18 Hithau 
yn cael rhodd gan eî thad. 12 Dinasoedd 
Judah. 69 Y Jebusiaid heb eu gorchfygu. 


A RHANDIR llwyth meibion 
Judah, yn ol eu teuluoedd, 
ydoedd *tu a therfyn Edom: Pan- 
ialwch Sin, tu a'r dehau, oedd eith- 
af y terfyn dehau. 

2 A therfyn y dehau oedd iddynt 
hwy o gwrr y môr heli, o'r *graig 
sydd yn wynebu tu a'r dehau. 

3 Ac yr oedd yn myned allan o'r 
dehau hyd *riw Acrabbim, ac yr 
oedd yn myned rhagddo i Sin, ac 
yn myned i fynu o du y dehau i 
Cades-Barnea; ac yn myned hefyd 
i Hesron, ac yn esgyn i Adar, ac yn 
amgylchynu i Carcaah. 

4 Ac yr oedd yn myned tu ag 
Asmon, ac yn myned allan i afon 
yr Aipht; ac eithafoedd y terfyn 
hwnnw oedd wrth y môr: hyn fydd 
i chwi yn derfyn dehau. 

5 A'r terfyn tu a'r dwyrain yw y 
môr heli, hyd eithaf yr Iorddonen: 
am? terfyn o du y gogledd, sydd o 
graig y môr, 42 eithaf yr Iorddonen. 

6 A'r terfyn hwn oedd yn myned 
i fynu i Beth-Hoglah, ac yn myned 


232 


JOSUA, XV. 


o'r gogledd hyd Beth-Arabah; ar 
terfyn hwn oedd yn myned i fynu 
at faen Bohan mab Reuben. 

7 A'r terfyn hwn oedd yn myned 
i fynu i Debir o ddyffryn Achor, a 
thu a'r gogledd yn edrych tu a 
Gilgal, o flaen rhiw Adummim, yr 
hon sydd o du y dehau i'r afon: y 
terfyn hefyd sydd yn myned hyd 
ddyfroedd En-semes, a'i gwrr eithaf 
sydd wrth “ En-rogel, 

8 A'r terfyn sydd yn myned i fynu 
(rwy ddyffryn meibion Hinnom, gan 
ystlys y Jebusiaid o du y dehau, hon- 
no yw Jerusalem: y terfyn hefyd 
sydd yn myned i fynu i ben y myn- 
ydd sydd o flaen dyffryn Hinnom, tu 
vr gorllewin, yr hwn sydd y'nghwrr 
glyn y cawri, tu a'r gogledd. 

9 A'r terfyn sydd yn cyrhaeddyd 
o ben y mynydd hyd ffynnon dyfr- 
oedd Nephtoah, ac sydd. yn myned 
allan i ddinasoedd mynydd Ephron: 
y terfyn hefyd sydd yn tueddu i 
Baalah, honno gyw Ciriath-jearim. 

lO A'r terfyn sydd yn amgylchu 
o Baalah tu a'r gorllewin, i fynydd 
Seir, ac sydd yn myned rhagddo 
at ystlys mynydd Jearim, o du y 
gogledd, honno yw Chesalon, ac y 
mae yn disgyn i Beth-semes, ac yn 
myned i Timnah. 

11 A'r terfyn sydd yn myned i ys- 
tlys Ecron, tu a'r gogledd: a'r tcr- 
fyn sydd yn tueddu i Sicron, ac yn 
myned rhagddo i fynydd Baalah, ac 
yn cyrhaeddyd i Jabneel; a chyrrau 
eithaf y terfyn sydd wrt y môr. 

12 A therfyn y gorllewin gyw y 
môr mawr a2 derfyn. Dyma derfyn 
meibion Judah o amgylch, wrth eu 
teuluoedd. 

13 Y Ac 1i Caleb mab Jephunneh 
y rhoddodd efe ran ym mysg mcib- 
Ion Judah, yn ol gair yr ARGLWYDD 
wrth Josua; sef **Caer-Arba, tad 
yr Anaciaid, honno 44v Hebron. 

l4 A Chaleb a yrrodd oddi yno 
fdri mab Anac, €Sesai, ac Ahiman, 
a Thalmai, meibion Anac. 

15 Ac Pefe a aeth i fynu oddi yno 
at drigolion Debir; ac enw Debir 
o'r blaen oedd Ciriath-Sepher. 

16 1 A dywedodd Caleb, Pwy byn- 
nag a darawo Ciriath-Sepher, ac 
ai hennillo hi; iddo ef y rhoddaf 
Achsah fy merch yn wraig. 

17 Ac !Othniel mab Cenaz, brawd 
Caleb, a'i hennillodd hi. Yntau a 
roddodd Achsah ei ferch iddo e 
yn wraig. 


Cyn 


CRIS 
1444. 


c1 Bren 
1, 9, 


rhandir Judah. 


d pen, 14.19, 


h pen, 10. 3S, 


arn, 


i Barn, 
l3.a ô. 


Ô. 9, 


L1L 


Dinasoedd Judah. 


Cyn 
CRIST 
1444, 


18 A phan ddaeth hi i mewn atto 
ef, yna hi a'i hannogodd ef i geisio 


—... |gan ei thad faes: ac a “ddisgynodd 


kE y 
Gen.?24,64. 
l Sam, 25 


oddi ar yr asyn. A dywedodd Ca- 


2. _ |leb wrthi, Beth a fynni di? 


CG Neu, neu, 


19 A hi a ddywedodd, Dyro i mi 
rodd; canys gwlad y dehau a rodd- 
aist i mi: dyro ìi mi hefyd ffynhon- 
nau dyfroedd. Ac efe a roddodd 
iddi y ffynhonnau uchaf, a'r ffyn- 
honnau isaf. 

20 Dyma etifeddiaeth llwyth meib- 
ion Judah, wrth eu teuluoedd. 

21 4 A'r dinasoedd o du eithaf i 
lwyth meibion Judah, tu a_ therfyn 
Edom, ar du y dehau, oeddynt, Cab- 
seel, ac Eder, a Jagur, 

22 Cinah Aefyd, a Dimonah, ac 
Adadah, 

23 Cedes Aefyd, a. Hasor, ac Ith- 
nan, 

24 A Ziph, a Thelem, a Bealoth, 

25 A Hasor, Hadattah, a_Cirioth, 
a Hesron, honno 4yw Hasor, 

26 Ac Amam, a Sema, a Moladah, 

27 A Hasar-Gâdah, a Hesmon, a 
Bethpalet, 

28 A Hasar-sual, a Beer-seba, a 
Biziothiah, 

29 Baalah, ac Iim, ac Asem, 

30 Ac Eltolad, a Chesil, a Hormah, 

31 A Siclag, a Madmannah, a San- 
sannah, 

32 A Lebaoth, a Silhim, ac Ain, a 
Rimmon: yr holl ddinasoedd oedd 
naw ar hugain, au pentrefydd. 

33 Ac yn y dyffryn, Esthaol, a 
Soreah, ac Asnah, 

34 A Zanoah, ac En-gannim, Tap- 
puah, ac Enam, 

35 Jarmuth, ac Adìlam, Sochoh, 
ac Azecah, 

36 A Saraim, ac Adithaim, a Go- 
derah, *a Gederothaim; pedair ar 
ddeg o ddinasoedd, a'u pentrefydd. 

37 Senan, a Hadasah, a Migdal- 
Gad, 

38 A Dilean, a Mispeh, a Joctheel, 

39 Lachis, a Boscath, ac Eglon, 

40 Chabbon hefyd, a Lahmam, a 
Chithlis, 

41 A Gederoth, Beth-Dagon, a 
Naamah, a Maccedah; un ddinas 
ar bymtheg, a'u pentrefydd. 

42 Libnah, ac Ether, ac Asan, 

43 A Jiphtah, ac Asnah, a Nesib, 

44 Ceilah hefyd, ac Achzib, a Mare- 
sah; naw o ddinasoedd, a'u pentrefi. 

45 Ecron, a'i threfi, a'ì phentrefydd: 

46 O Ecron hyd y môr, yr hyn oll 
oedd gcr llaw Asdod, a'u pentrefydd: 


za 


JOSUA, XVI 


47 Asdod, ai threfydd, a'i phen- 
trefydd; Gazah, ai threfydd, a'i 
phentrefydd, hyd afon yr Aipht; 
a'r môr mawr, a'i derfyn. 

48 1 Ac yn y mynydd-dir; Samir, 
a Jattir, a Sochoh, 

49 A Dannah, a_Ciriath-sannath, 
honno 4w Debir, 

50 Ac Anab, ac Astemoh, ac Anim, 

ôl A Gosen, a Holon, a Giloh; un 
ddinas ar ddeg, a'u pentrefydd. 

. 52 Arab, a Dumah, ac Esean, 

53 A *Janum, a Beth-tappuah, ac 
Aphecah, 

54 A Humtah, a Chaer-Arba, hon- 
no yw Hebron, a Sior; naw dinas, 
a'u trefydd. 

55 Maon, Carmel, a Ziph, a Juttah, 

56 A Jezreel, a Jocdeam, a Zanoah, 

57 Cain, Gibeah, a Thimnah; deg 
o ddinasoedd, a'u pentrefydd. 

58 Halhul, Bethsur, a Gedor, 

59 A Maarath, a Beth-anoth, ac 
Eltecon; chwech o ddinasoedd, a'u 
pentrefydd. 

60 Ciriath-baal, honno 4w Ciriath- 
Jearim, a Rabbah; dwy ddinas, a'u 
pentrefydd, i 

61 Yn yr anialwch; Beth-arabah, 
Mìdin, a Sechachah, 

62 A Nibsan, a dinas yr halen, ac 
En-gedi; chwech o ddinasoedd, a'u 
pentrefydd, 

63 Ond "ni allodd meibion Judah 
yrru allan y Jebusiaid, trigolion 
Jerusalom: "am hynny y trig y 
Jobusiaid gyd â meibion Judah yn 
Jerusalem hyd y dydd hwn. 


PENNOD XVL 
1 Terfynau cyffredinol meibion Joseph, 5 Ter- 
fyn etifeddiaeth Ephraim. 10 Y Canaaneaid 
heb eu llwyr-oresgyn. 
aH DIR meibion Joseph 
oedd yn myned o'r Iorddonen 
wrth Jericho, ìi ddyfroedd Jericho 
o du y dwyrain, i'r anìalwch sydd 
yn myned i fynu o Jericho i fyn- 
ydd Bethel; 

2 Ac yn myned o Bethel i *Luz, 
ac yn myned rhagddo i derfyn Arci 
1 Ataroth ; 

3 Ac yn disgyn tu a'r gorllewin i 
ardal Japhleti, hyd derfyn Beth- 
horon isaf, ac hyd Gezer: a'ŷ gyr- 
rau eithaf sydd hyd y môr. 

4 Felly meibion Joseph, Manasseh 
ac Ephraim, a gymmerasant eu 
hetifeddiaeth. 

5 T A therfyn meibion Ephraim 
oedd yn ol eu teuluoedd; a ther- 
fyn eu hetifeddiaeth hwynt o du 


Terfynau meibion Joseph. 


Cyn 
CRIST 
1444, 





6 Neu, 
Janut. 


ì pen. 14. 15, 


2 Sam, 5, 6. 
n Barn, l. 
y2 ' 


a Barn, 1, 
26. 





Rhandir Manasseh, 











y dwyrain, oedd Ataroth-adar, hyd 
Beth-horon uchaf. 

6 A'r ferfyn sydd yn myned tu 
a'r môr, i Michmethath o du y go- 
gledd ; a'r terfyn sydd yn amgylchu 
o du y dwyrain i Taanath-Siloh, ac 
yn myned heibio iddo o du y dwyr- 
ain i Janohah : 

7 Ac yn myned i waered o Jano- 
hah, 2 Ataroth, a Naarath; ac yn 
cyrhaeddyd i Jericho, ac yn myned 
allan i'r Iorddonen. 

8 O Tappuah y mae y terfyn yn 
myned tu a'r gorllewin i afon Canah; 
ai gyrrau eithaf sydd wrth y môr. 
Dyma etifeddiaeth llwyth mcibion 
Ephraim, yn ol eu teuluoedd. 

9 A dinasoedd Pneillduedig meib- 
ion Ephraim oedd ym mysg etifedd- 
iaeth meibion Manasseh; yr holl 
ddinasoedd, a'u pentrefydd. 

10 Ond “ni oresgynasant hwy y 
Canaaneaid, y rhai oedd yn trigo 
yn Gezer: am hynny y trigodd y 
Canaaneaid ym mhlith yr Ephraim- 
iaid hyd y dydd hwn, ac y maent 
yn gwasanaethu dan dreth. 

PENNOD XVIL 


1 Rhandir Manasseh, 7 a'i derfynau. 12 Y 
Canaaneaid heb eu gyrru allan. 14 Meib- 
ion Joseph yn cael rhandir arall. 


C yr oedd rhandir llwyth Manas- 
seh, (canys efe ocdd *gyntaf- 
anedig Joseph,) i PMachir, cyntaf- 
anedig Manasseh, tad Gilead: o her- 
wydd ei fod efe yn rhyfelwr, yr oedd 
[Gilead a Basan yn eiddo ef. 

2 Ac yr oedd rhandir ir “rhan 
arall o feibion Manasseh, yn ol eu 
teuluoedd; se/'i feibion * Abïezer, ac 
i feibion Helec, ac i feibion Asriel, 
ac i feibion Sichem, ac i feibion 
Hepher, ac i feibion Semida: dyma 
feibion Manasseh mab Joseph, se/ y 
gwrrywiaid, yn ol eu íeuluoedd, 

3 4 Ond *Salphaad mab Hepher, 
mab Gilead, mab Machir, mab Ma- 
nasseh, nid oedd iddo feibion, ond 
merched: a dyma enwau ei ferch- 
ed ef; Malah, a Noah, Hoglah, Mil- 
cah, a Thirsah: 

4 Y rhai a ddaethant o flaen Ele- 
azar yr offeiriad, ac o fìaen Josua 
mab Nun, ac o flaen y tywysogion, 
gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD â oOr- 
chymynodd i Moses roddi i ni eti- 
feddiaeth ym mysg ein brodyr: am 
hynny efe a roddodd iddynt etifedd- 
iaeth, yn ol gair yr ARGLWYDD, ym 
mysg brodyr eu tad. 

5 A deg rhandir a syrthiodd i 


234 


JOSUA, XVII. 


Manasseh heb law gwlad Gilead a 
Basan, y rhai sydd tu hwnt i'r Ior- 
ddonen ; 

6 Canys merched Manasseh a eti- 
feddasant etifeddiaeth ym mysg ei 
feibion ef: a gwlad Gilead oedd i'r 
rhan arall o feibion Manasseh. 

7 I A therfyn Manasseh oedd o 
Aser i Michmethath, yr hon sydd 
gyferbyn â Sichem; a'r terfyn oedd 
ym myned ar y llaw ddehau, hyd 
breswylwyr En-tappuah. 

8 Gwlad Tappuah oedd eiddo Ma- 
nasseh: ond Tappuah, yr hon cedd 
ar derfyn Manasseh, oedd eiddo 
meibion Ephraim. 

9 A'r terfyn sydd yn myned i 
waered i afon *Oanah, o du dehau 
yr afon. “Y dinasoedd hyn, eiddo 
Ephraim, oced4 ym mhlith dinas- 
oedd Manasseh: a therfyn Manas- 
seh sydd o du y gogledd i'r afon, 
a'i ddiwedd oedd y môr. 

10 Y dehau oedd eiddo Ephraim, 
ar gogledd eiddo Manasseh; a'r 
môr oedd ci derfyn ef: ac yn Aser 
yr oeddynt yn cyfarfod, o'r gogledd; 
ac yn Issachar, o'r dwyrain. 

ll Yn Issachar hefyd ac yn Aser 
yr oedd gan Manasseh, Beth-sean 
ai threfydd, ac Ibleam a'i thref- 
ydd, a thrigolion Dor a'i threfydd, 
a thrigolion En-dor a'i threfydd, a 
phreswylwyr Taanach ai threfydd, 
a thrigolion Megìdo a'i threfydd; 
tair talaeth. 


12 Ond fni allodd meibion Ma-|'D 


nassch yrru ymaith drigolion y 
dinasoedd hynny; eithr mynnodd 
y Canaaneaid breswylio yn y wlad 
honno. 

13 Eto pan gryfhaodd meibion 
Israel, hwy a osodasant y Canaan- 
eaid dan dreth: ni yrrasant hwynt 
ymaith yn llwyr. 

14 $ A meibion Joseph a lefarasant 
wrth Josua, gan ddywedyd, Paham 
y rhoddaist i mi, yn etifeddiaeth, 
un afael ac un rhan, a minnau yn 
bobl aml, wedi ir ARGLWYDD hyd 
yn hyn fy mendithio? 

15 A Josua a ddywedodd wrthynt, 
Os pobl aml ydwyt, dos i fynu i'r 
coed, a thorr goed i ti yno y' ngwlad 
y Phereziaid, a'r * cawri, od yw myn- 
ydd Ephraim yn gyfyng i tì. 

16 A meibion Joseph a ddywed- 
asant, Ni bydd y mynydd ddigon i 
ni: hefyd y mae “cerbydau heiyrn 
gan yr holl Ganaaneaid sydd yn 
trigo yn y dyffryndir, gan y rhai 





a'i derfynau. 


Gosod, y tabernacl yn Siloh. 





sydd yn Beth-sean a'i threfi, a chan 
y rhai sydd "ynglyn Jezreel. 

17 A Josua a ddywedodd wrth dŷ 
Joseph, wrth Ephraim ac wrth Ma- 
nasseh, gan ddywedyd, Pobl aml 
ydwyt, » nerth mawr sydd gennyt: 
ni fydd i ti un rhan y» unîg: 

18 Eithr bydd y mynydd eiddot 
ti: canys coediog gyw, arloesa ef; 
a bydd ei eithafoedd ef eiddot ti: 
canys ti a yrri ymaith y Canaan- 
eaid, er bod cerbydau heiyrn gan- 
ddynt, ac er eu bod yn gryfion. 


PENNOD XVIII. 

1 Gosod y tabernacl â fynu yn Siloh. 9 Dos- 
parlhu y rhan aral o'r tr, a'i gyfrannu 
yn saâth ran. 10 Josua yn eî rannu wrth 
goelbren. 11 Rhandir a therfyn Benjamin: 
21 eu dinasoedd. 

A HOLL gynnulleidfa meibion 

Israel a ymgynnullasant i Si- 

loh, ac a osodasant yno babell y 

cyfarfod: ar wlad oedd wedi ei 

darostwng o'u blaen hwynt. 

2 A saith lwyth oedd yn aros ym 
mysg meibion Isracl, i'r rhai ni ran- 
nasent eu hetifeddiaeth etto. 

3 A Josua a ddywedodd wrth 
feibion Israel, Pa hyd yr ydych yn 
esgeuluso myned i oresgyn y wlad 
a roddes ARGLWYDD DDUW eich 
tadau i chwi? 

4 Moeswch o honoch dri-wŷr o 
bob llwyth ; fel yr anfonwyf hwynt, 
ac y cyfodont, ac y rhodiont y wlad, 
ac y dosparthont hi yn ol eu heti- 
feddiaeth hwynt; ac y delont, attaf 
drachefn. 

5 A hwy a'i rhannant hi yn saith 
ran. Judah a saif ar ei derfyn o 
du y dehau, a thŷ Joseph a safant 
ar eu terfyn o du y gogledd. 

6 A chwi a ddosperthwch y wlad 
yn saith ran, a dygwch y dosparth- 
iadau attaf fì yma; fel y bwriwyf 
goelbren drosoch yma, o flaen yr 
ARGLWYDD ein Duw. 

7 Ond ni bydd rhan i'r Lefiaid yn 
eich mysg chwi; o hcrwydd off- 
eiriadaeth yr ARGLWYDD fydd eu 
hetifeddiaeth hwynt. Gad hefyd, a 
Reuben, a hanner llwyth Manasseh, 
a dderbyniasant eu hetifeddiaeth 
o'r tu hwnt i'r Iorddonen, o du 
dwyrain, yr hon a roddodd Moses 
gwas yr ARGLWYDD iddynt. 

8 Y A'r gwŷr a gyfodasant, ac a 
aethant: a Josua a orchymynodd 
i'r rhai oedd yn myned i rannu y 
wlad, gan ddywedyd, Ewch, a rhod- 

iwch trwy y wlad, a dosperthwch 


235 


JOSUA, XVIII. 





hi, a dychwelwch attaf fi; ac yma 
y bwriaf drosoch chwi goelbren ger 
bron yr ARGLWYDD yn Siloh. 

9 A'r gwŷr a aethant ymaith, ac a 
gerddasant trwy y wlad, ac aì dos- 
parthasant hi bob yn ddinas, yn 
saith ran, mewn llyfr; a daethant 
at Josua i'r gwersyll 4m Siloh. 

10 $ A Josua a fwriodd goelbren 
drostynt hwy ger bron yr AR- 
GLWYDD yn Siloh: a Josua a ran- 
nodd yno y wlad i feibion Israel 
yn ol eu rhannau. 

ll TA choelbren llwyth meibion 
Benjamin a ddaeth i fynu yn ol eu 
teuluoedd: a therfyn eu hetifedd- 
iaeth hwynt a aeth allan rhwng 
meibion Judah a meibion Joseph. 

12 A'r terfyn oedd iddynt hwy tu 
a'r gogledd o'r Iorddonen: y terfyn 
hefyd oedd yn myned i fynu gan 
ystlys Jericho, o du y gogledd, ac 
yn myned i fynu trwy y mynydd 
tu ar gorllewin; a'i gyrrau eithaf 
oedd yn anialwch Beth-afen. 

13 Y terfyn hefyd sydd yn myned 
oddi yno i Luz, gan ystlys Luz, 
“honno gyw Bethel, tu a'r dehau; |*, 
ar terfyn sydd yn disgyn i Ataroth- 
adar, ir mynydd sydd o du y de- 
hau i Beth-horon isaf. 

14 A'r terfyn sydd yn tueddu, ac yn 
amgylchu cilfach y môr tu a'r dehau, 
o'r mynydd sydd ar gyfer Beth-horon 
tu ar dehau; a'i gyrrau eithaf ef 
sydd wrth Ciriath-baal, honno gytv 
Ciriath-jearim, dinas meibion Judah. 


. Dyma. du y gorllewin. 


15 A thu y dehau sydd o gwrr 
Ciriath-jearim; a'r terfyn sydd yn 
myned tu a'r gorllewin, ac yn 
cyrhaeddyd hyd ffynnon dyfroedd 
Nephtoah. 

16 Y terfyn hefyd sydd yn disgyn 
tu a chwrr y mynydd sydd ar gyfer 
glyn mab Hinnom, yr hwn sydd yn 
nyffryn y cawri tu a'r gogledd; ac 
y mae efe yn disgyn i ddyffryn 
Hinnom, “gan ystlys y Jebusiaid 
tu a'r dehau, ac yn dyfod i waered 
i **ffynnon Rogel. 

17 Ac y mae yn tueddu or go- 
gledd, ac yn myned i En-semes, ac 
yn cyrhaeddyd tu a Geliloth, yr 
hon sydd gyferbyn â rhiw Adum- 
mim, ac yn disgyn at “faen Bohan 
mab Reuben: 

18 Ac y mae efe yn myned ar hyd 
yr ystlys ar gyfer Arabah tu a'r go- 
gledd, ac yn disgyn *i Arabah. 

19 Y terfyn hefyd sydd yn myned 


Rhandir Benjamân. 


Rhandir Simeon, 





rhagddo i ystlys Beth-hoglah tu a'r 
gogledd: a chwrr eithaf y terfyn 
oedd wrth *lân y môr heli tu or 
gogledd, hyd gwrr yr Iorddonen tu 
ardehau. Dyma derfyn y dehau. 

20 Yr Iorddonen hefyd sydd der- 
fyn iddo o ystlys y dwyrain. Dyma 
etifeddiaeth meibion Benjamin, trwy 
eu terfynau o amgylch, yn ol eu 
teuluoedd. 

21 A dinasoedd llwyth meibion 
Benjamin, yn ol eu teuluoedd, oedd, 
Jericho, a Beth-hoglah, a glyn Oesis, 

22 A Beth-arabah, a Semaraim, a 
TI Bethel, 

23 Ac Afim, a Pharah, ac Ophrah, 

24 A Chephar-haammonai, ac Oph- 
ni, a Gaba; deuddeg o ddinasoedd, 
a'u pentrefydd : 

25 Gibeon, a Ramah, a Beeroth, 

26 A Mispeh, a Chephirah, a Mo- 
sah, 

27 A Recem, ac Irpeel, a Tharalah, 

28 A Selah, Eleph, a Jebusi, (hon- 
no 4w Jerusalem,) Gibeath, a Chir- 
iath; pedair ar ddeg o ddinasoedd, 
a'u pentrefydd. Dyma etifeddiaeth 
meibion Benjamin, yn ol eu teulu- 


cedd. 

PENNOD XIX. 

1 Rhandir Simeon, 10 Zabulon, YT Issachar, 
24 Aser, 32 Naphtali, 40 a Dan. 49 Plant 
Israel yn rhoddi etifeddiaeth & Josua. 

AR ail goelbren a aeth allan i 

Simeon, dros lwyth meibion 

Simeon, yn ol eu teuluoedd: a'u 

hetifeddiaeth hwynt oedd o fewn 

etifeddiaeth meibion Judah. 

2 Ac *yr oedd ganddynt hwy, yn 
eu hetifeddiaeth, Beer-seba, a Seba, 
a Moladah, 

3 A Hasar-sual, a Balah, ac Asem, 

4 Ac Eltolad, a Bethul, a Hormah, 

5 A Siclag, a Beth-marcaboth, a 
Hasar-susah, 

6 A Beth-lebaoth, a Saruhen ; tair 
dinas ar ddog, a'u pentrefydd : 

7 Ain, Rimmon, ac Ether, ac 
Asan; pedair o ddinasoedd, a'u 
pentrefydd : 

8 A'r holl bentrefydd y rhaì oedd 
o amgylch y dinasoedd hyn, hyd 
Baalath-boer, Ramath o'r dehau, 
Dyma etifeddiaeth llwyth meibion 
Simeon, yn ol eu teuluoedd, 

9 O randir meibion Judah yr oedd 
etifeddiaeth meibion Simeon: canys 
rhan meibion Judah oedd ormod 
iddynt; am hynny meibion Simeon 
a gawsant eu hetifeddiaeth o fewn 
eu hetifeddiaeth hwynt, 


236 


a]l Chron, 
4. 28. 


JOSUA, XIX. 





Zabulon, Issachar, Aser, 


10 1 A'r trydydd coelbren a ddaeth 
i fynu dros feibion Zabulon, yn ol 
eu teuluoedd: a therfyn eu heti- 
feddiaeth hwynt oedd hyd Sarid. 

11 A'u terfyn hwynt sydd yn myn- 
ed i fynu tu a'r môr, a Maralah, ac 
yn cyrhaeddyd i Dabbaseth ; ac yn 
cyrhaeddyd ì'r afon sydd ar gyfer 
Jocneam ; 

12 Ac yn troi o Sarid, o du y 
dwyrain tu a chyfodiad haul, hyd 
derfyn Cisloth-Tabor; ac yn myned 
I Daberath, ac yn esgyn i Japhia; 

13 Ac yn myned oddi yno ym 
mlaen tu ar dwyrain, i Gittah- 
Hepher, i Ittah-Casin; ac yn myn- 
ed allan i Rimmon-^Methoar, ŵ p* Neu, 
Neah, ded, 

14 A'r terfyn sydd yn amgylchu o 
du y gogledd i Hannathon; a'i 
ddiweddiad y'nglyn Jiphtahel. 

15 Cattath Acfyd, a Nahâlal, a Sim- 
ron, ac Idalah, a Beth-lehem: deu- 
ddeg o ddinasoedd, a'u pentrefydd. 

16 Dyma etifeddiaeth meibion Za- 
bulon, yn ol eu teuluoedd ; y dinas- 
oedd yma, a'u pentrefydd. 

l7 $ Y pedwerydd coelbren a 
ddaeth allan dros Issachar; dros 
feibion Issachar, yn ol eu teuluoedd. 

18 A'u terfyn hwynt oedd tu a 
Jezreel, a Chesìloth, a Sunem, 

19 A Haphraim, a Sihon, ac Ana- 
harath, 

20 A. Rabbith, a Cision, ac Abes, 

21 A Remeth, ac En-gannim, ac 
En-bâdah, a Beth-passes. 

29 A'r terfyn sydd yn cyrhaeddyd 
i Tabor, a Sahasimah, a Beth-semos; 
au cyrrau eithaf hwynt yw yr Ior- 
ddonen : un ddinas ar bymtheg, a'u 
pentrefydd. 

23 Dyma etifeddiaeth llwyth meib- 
ion Issachar, yn ol eu teuluoedd; y 
dinasoedd, a'u pentrefydd. 

24 4 A'r pummed coelbren a 
ddaeth allan dros lwyth meibion 
Aser, yn ol eu teuluoedd. 

25 A'u terfyn hwynt oedd, Hel- 
cath, a Hali, a Beten, ac Achsaph, 

26 Ac Alammelech, ac Amad, a 
Misal; ac yn cyrhaeddyd i Carmel 
tu a'r gorllewin, ac i Sihor-Libnath : 

27 Ac yn troi tu a chyfodiad haul 
i Beth-dagon, ac yn cyrhaeddyd i 
Zebulon, ac i ddyffryn Jiphtahel, 
tu ar gogledd ì Beth-Emec, ac i 
Neiel, ac yn myned ar y llaw aswy 
i Cabul ; 

28 A Hebron, a Rehob, a Ham- 
mon, a Canah, hyd Sidon fawr. 


Cyn 
CRIST 
1444, 





Naphtali, a Dan. 











299 A'r terfyn sydd yn froii Ra- 
mah, ac hyd *Sor, y ddinas zadarn: 
a'r terfyn sydd yn troi i Hosah ; a'i 
gyrrau eithaf sydd wrth y môr, o 
randir PAchzib. 

30 Ummah hefyd, ac Aphec, a 
Rehob: dwy ddinas ar hugain, a'u 
pentrefydd. 

31 Dyma etifeddiaeth llwyth meib- 
ion Aser, yn ol eu teuluoedd; y 
dinasoedd hyn a'u pentrefydd. 

32 1 Y chweched coelbren a 
ddaeth allan i feibion Naphtali, 
dros feibion Naphtali, yn ol eu 
teuluoedd. 

33 A'u terfyn hwy oedd o Heleph, 
o Alon i Saanannim, ac Adami, Ne- 
eeb, a Jabneel hyd Lacum: a'i gyr- 
rau eithaf oedd wrth yr Iorddonen. 

34 A'r “terfyn sydd yn troi tu a'r 
gorllewin i Aznoth-Tabor, ac yn 
myned oddi yno i Huceoc ; ac yn 
cyrhaeddyd i Zabulon o du y de- 
hau, ac yn eyrhaeddyd i Aser o du 
y gorllewin, ac i Judah a'r Iorddon- 
en tu a chyfodiad haul. 

35 A'r dinasoedd caerog, Sìdim, 
Ser, a Hammath, Raccath, a Chin- 
I nereth, 

36 Ac Adamah, a Ramah, a Hasor, 

37 A Cedes, ac Edrei, ac En-hasor, 

39 Ac Iron, a Migdal-el, Horem, a 
Beth-anath, a. Beth-semes: pedair 
dinas ar bymtheg, a'u pentrefydd. 

39 Dyma etifeddiaeth llwyth meib- 
ion Naphtali, yn ol eu teuluoedd; 
y dinasoedd, a'u pentrefydd. 

40 1 Y seithfed coelbren a ddaeth 
allan dros lwyth meibion Dan, yn 
ol eu teuluoedd. 

41l A therfyn eu hetifeddiaeth 
hwynt oedd Sorah, ac Estaol, ac 
Tr-emes, | 

42 A Saalabbin, ac Ajalon, ac Ithlah, 

43 Ac BElon, a Thimnathah, ac 
Ecron, 

44 Ac Elteceh, a Gibbethon, a 
Baalath, 

45 A Jehud, a Bene-berac, a Gath- 
rimmon, 

46 A Meiarcon, a Raccon, cyd â'r 
terfyn ar gyfer * Japho. 

47 A therfyn meibion Dan a acth 
yn rhy /ychan iddynt: am hynny 
meibion Dan a aethant i fynu i ym- 
ladd yn erbyn Lesem, ac a'i hennill- 
asant hi; tarawsant hefyd hi â min 
y cleddyf, a meddiannasant hi, a 
thrigesant ynddi: a galwasant Le- 


"Bum. 18. | Sem “yn Dan, yn ol enw Dan eu tad. 


48 Dyma etifeddiaeth llwyth meib- 





JOSUA, XX. 





ion Dan, yn ol eu teuluoedd; y din- 
asoedd hyn, a'u pentrefydd. 

49 4 Pan orphenasant rannu y 
wlad yn etifeddiaethau yn ol ei 
therfynau, meibion Israel a rodd- 
asant etifeddiaeth i Josua mab Nun 

eu mysg: 

50 Wrth orchymyn yr ARGLWYDD 
y rhoddasant iddo ef y ddinas a of- 
ynodd efe; se/ fTimnath-Serah, ym, 
mynydd Ephraim: ac efe a adeilad-, 
odd y ddinas, ac a drigodd ynddi. 


51 £Dyma yr etifeddiaethau a rodd- |" 


odd Eleazar yr offeiriad, a Josua 
mab Nun, a phennau tadau llwyth- 
au meibion lsrael, yn etifeddiaetli, 
wrth goelbren, "yn Siloh, o flaen 
yr ARGLWYDD, wrth ddrws pabell 
y eyfarfod. Felly y gorphenasant 
rannu y wlad. 
PENNOD XX. 


1 Duw yn gorchymyn, T a phlani Israel yn 
ordeinio y chwe dinas noddfa. 


LLEFARODD yr ARGLWYDD 
wrth Josua, gan ddywedyd, 
2 Llefara wrth feibion Israel, gan 


ddywedyd, * Moeswch i chwi ddinas- |*E 


oedd nodded, am y rhai y lleferais 
wrthych trwy law Moses: 

3 Fel y ffo yno y llofrudd a laddo | ^ 
neb mewn amryfusedd, :e4 mewn 
anwybod: a byddant i chwi yn 
noddfa rhag dïalydd y gwaed. 

4 A phan ffo efe i un o'r dinasoedd 
hynny, a sefyll wrtA ddrws porth y 
ddinas, a mynegi ei achosion lle y 
clywo henuriaid y ddinas honno; 
cymmerant ef aitynt i'r ddinas, a 
rhoddant le iddo, fel y trigo gyd 
â hwynt. 

5 Ac os dïalydd y gwaed a erlid 
ar eì ol ef, na roddant y lleiddiad yn 
ei law ef: canys mewn anwybod y 
tarawodd efe ei gymmydog, ac nid 
oedd gas ganddo ef o'r blaen. 

6 Ac efe a drig yn y ddinas honno, 


Pnes iddo sefyll o flaen y gynnull- |" Num 


eidfa i farn, «c nes marw yr arch- 
offeiriad fyddo yn y dyddiau hynny: 
yna dyehweled y llofrudd, a deued 
i'w ddinas ac i'w dŷ ei hun; sef y 
ddinas yr hon y ffoisai efe o honi. 

7 “I Am hynny y cyssegrasant Cedes 
yn Galilee, ym mynydd Naphtali, 
a Sichem ym mynydd Ephraim, 
a Chaer-Arba, hon yw Hebron, ym 
mynydd Judah. 

8 Ac o'r tu hwnt i'r Iorddonen, o 


du y dwyrain i Jericho, y rhoddasant |, 4, 


cBeser yn yr anialwch ar y gwastad- 





Y chwe dinas noddfa. 


edd, o: lwyth Reuben, a Ramoth yn | 7s. 





Rhoddi, dimasoedd 


Cyn 
CRIST 
1444, 





& pen. 18, l, 


b Nnm. 35. 
2, 


c ad. 8, 19. 
d Edrych 


pen, 24, 33, 


e ad, 20, &c, 


fad, 27, &c. 


E ad, 34, &c, 


— 


Gilead o lwyth Gad, a Golan yn 
Basan o lwyth Manasseh. 

9 Y rhai hyn oedd ddinasoedd go- 
sodedig i holl feibion Israel, ac i'r 
dïeithr a ymdeithiai yn eu mysg 
hwynt; fei y ffoai pawb iddynt a'r 
a laddai 2eb mewn amryfusedd; 


'Îac na byddai marw trwy law dial- 


ydd y gwaed, nes iddo sefyll o flaen 
y gynnulleidfa, 


PENNOD XXI 
1 Rhoddi wyth ddinas a deugain $'r Lefiaid, 

wrlh goelbren, allan o'r llwylhau eraill. 48 

Duw yn rhoddi y wlad, a_ llonyddwch ŵr 

Israeliaid, yn ol eí addewid. 

Ny AN pennau tadau y Lefiaid a 
nesasant at Eleazar yr offeiriad, 

ac at Josua mab Nun, ac at bennau 

tadau llwythau meibion Israel; 

2 Ac a lefarasant wrthynt yn *Si- 
loh, o fewn gwlad Canaan, gan ddy- 
wedyd, ? Yr ARGLWYDD a orchymyn- 
odd, trwy Jaw Moses, roddi i ni 
ddinasoedd i drigo, a'u meusydd 
pentrefol i'n hanifeiliaid. 

3 A meibion Israel a roddasant i'r 
Lefiaid o'u hetifeddiaeth, wrth or- 
chymyn yr ARGLWYDD, y dinasoedd 
hyn a'u meusydd pentrefol. 

4 A daeth y coelbren allan dros 
deuluoedd y Cohathiaid: ac yr oedd 
i “feibion Aaron yr offeiriad, y rhai 
cedd o'r Lefiaid, “allan o lwyth Ju- 
dah, ac o lwyth Simeon, ac o lwyth 
Ben)amin, dair dinas ar ddeg, wrth 
goelbren. 

5 Ac i'r “rhan arall o feibion Co- 
hath gyr oedd, o deuluoedd llwyth 
Ephraim, ac o lwyth Dan, ac o han- 
ner llwyth Manasseh, ddeg dinas, 
wrth goelbren. 

6 Ac i ffeibion Gerson yr oedd, 
o deuluoedd llwyth Issachar, ac o 
lwyth Aser, ac o lwyth Naphtali, ac 
o hanner llwyth Manasseh yn Basan, 
dair dinas ar ddeg, wrth goelbren. 

7 I “feibion Merari, wrth eu teulu- 
oedd, yr oedd, o lwyth Reuben, ac 
o lwyth Gad, ac o lwyth Zabulon, 
ddeuddeg o ddinasoedd. 

8 A meibion Israel a roddasant i'r 
Lefiaid y dinasoedd hyn, a'u meus- 
ydd pentrefol, fel y gorchymynasai 
yr ARGLWYDD trwy law Moses, wrth 
goelbren. 

9 $ A hwy a roddasant, o lwyth 
meibion Judah, ac o lwyth meibion 
Simeon, y dinasoedd hyn a enwir 
erbyn cu henwau ; 

10 Fel y byddent i feibion Aaron, 
o deuluoedd y Cohathiaid, o feibion 


238 


JOSUA, XXI. 


Lefi: canys iddynt hwy yr oedd y 
coelbren cyntaf. 

l1 A rhoddasant iddynt *Gaer- 
Arba, tad hAnac, honno gyw He- 
bron, ym mynydd-dêr Judah, ai 
meusydd pentrefol oddì amgylch. 

12 Ond 'maes y ddinas, a'i phen- 
trefydd, a roddasant i Caleb mab 
Jephunneh, yn etifeddiaeth iddo ef. 

13 1 Ac i “feibion Aaron yr offeiriad 
y rhoddasant Hebron a'i meusydd 
pentrefol, yn ddinas nodded i'r llof- 
rudd; a Libnah a'i meusydd pen- 
trefol, 

l4 A Jattir a'i meusydd pentrefol, 
ac Estemoa a'i meusydd pentrefol, 

15 A !Holon a'i meusydd pentrefol, 
a Debir a'i meusydd pentrefol, 

16 Ac Ain a'i meusydd pentrefol, 
a Juttah a'i meusydd pentrefol, a 
Beth-semes a'i meusydd pentrefol: 
naw dinas o'r ddau lwyth hynny. 

l7 Ac o lwyth Benjamin, Gibeon 
ai meusydd pentrefol, a Geba a'i 
meusydd pentrefol, 

18 Anathoth a'i meusydd pentrefol, 
ac "Almon ai meusydd pentrefol: 
pedair dinas. 

19 Holl ddinasoedd meibion Aaron, 
yr offeiriaid, oedd dair dinas ar 
ddeg, a'u meusydd pentrefol. 


vr Lefiaid. 


Cyn 
CRIST 
1444. 
2 Neu, 
Ciriath- 
rba, 
Gen, 23. 2, 
h ML 15, 
13, 14. 
1pen, 14.14, 
Chron, 6, 
66. 


E 1] Chron, 
6. 57, 


11 Chron, 
6. 58, 
Hilen. 

m I Chron, 
6. 59, 


Asamn, 


n ] Chron, 
6. 60, 
Alemeth. 


20 TA chan deuluoedd meibion]. 


Cohath, y Lefiaid, y rhan arall o 
feibion Cohath, yr oedd dinasoedd 
eu coelbren o lwyth Ephraim. 

21 A hwy a roddasant iddynt yn 
ddinas nodded y lleiddiad, Sichem 
a'i meusydd pentrefol, ym mynydd 
Ephraim, a Gezer ai meusydd pen- 
trefol, 

22 A Cibsaim a'i meusydd pen- 
trefol, a Beth-horon a'i meusydd 
pentrefol : pedair o ddinasoedd. 

23 Ac o lwyth Dan, Elteceh a'i 
meusydd pentrefol, Gibbethon a'i 
meusydd pentrefol, 

24 Ajalon aì meusydd pentrefol, 
Gath-Rimmon ai meusydd pen- 
trefol: pedair o ddinasoedd. 

25 Ac o hanner llwyth Manasseh, 
Tanac ai meusydd pentrefol, a 
Gath-Rimmon ai meusydd pen- 
trefol: dwy ddinas. 

26 Yr holl ddinasoedd, 4 »hai oedd 
eiddo y rhan arall o deuluoedd 
meibion Cohath, oedd ddeg, a'u 
meusydd pentrefol. 

27 4 Ac i feibion Gerson, o deu- 
luoedd y Lefiaid, y rhoddasid, o 
hanner aral4 llwyth Manasseh, yn 
ddinas nodded y llofrudd, Golan 


| Anfon y ddaw lwyth 


JOSUA, XXII. 





Cyn 
CRIST 
1444, 








yn Basan aii meusydd pentrefol, a 
Beesterah ai meusydd pentrefol: 
dwy ddinas. 

28 Ac o lwyth Issachar, Cison ai 
meusydd pentrefol, Dabareth a'ì 
meusydd pentrefol, 

29 Jarmuth a'i meusydd pentrefol, 
En-gannim a'i meusydd pentrefol: 
pedair dinas. 

30 Ac o lwyth Aser, Misal a'i 
meusydd pentrefol, Abdon a'i meus- 
ydd pentrefol, 

31 Helcath a'i meusydd pentrefol, 
a Rehob a'i meusydd pentrefol: 
pedair dinas. 

32 Ac o lwyth Naphtali, yn ddinas 
nodded y lleiddiad, Cedes yn Galilee 
a'i meusydd pentrefol, a Hammoth- 
dor a'ì meusydd pentrefol, a Cartan 
a'i meusydd pentrefol: tair dinas. 

33 Holl ddinasoedd y Gersoniaid, 
yn ol eu teuluoedd, oedd dair dinas 
ar ddeg, a'u meusydd pentrefol. 

34 $ Ac i deuluoedd meibion 
Merari, y rhan arall o'r Lefiaid, y 
rhoddastd, o lwyth Zabulon, Joc- 
neam a'i meusydd pentrefol, a Car- 
tah a'i meusydd pontrefol, 

35 Dimnah a'i meusydd pentrefol, 
Nahalal ai meusydd pentrefol: 
pedair dinas. 

36 Ac o lwyth Reuben, Beser a'i 
meusydd pentrefol, a Jahasah a'i 
meusydd pentrefol, 

87 Cedemoth a'i meusydd pen- 
trefol, Mephaath a'i meusydd pen- 
trefol: pedair dinas. 

38 Ac o lwyth Gad, yn ddinas 
noddfa y llofrudd, Ramoth yn Gi- 
lead a'i meusydd pentrefol, a Ma- 
hanaim a'i meusydd pentrefol, 

39 Hesbon a'i meusydd pentrefol, 
Jazer ai meusydd pentrefol; ped- 
air dinas o gwbl. 

40 Holl ddinasoedd meibion Me- 
rari, yn ol eu teuluoedd, sef y rhan 
arall o deuluoedd y Lefiaid, oedd, 
wrth eu coelbren, ddeuddeng ninas. 

41 Holl ddinasoedd y Lefiaid, ym 
meddiant meibion Israel, oedd, wyth 
ddinas a deugain, a'u meusydd pen- 
trefol. 

42 Y dinasoedd hyn oedd bob un 
a'u meusydd pentrefol o'u ham- 
gylch. Felly yr oedd yr holl ddin- 
asoedd hyn. 

43 1 A'r ARGLWYDD a roddodd i 
Israel yr holl wlad a dyngodd efe 
ar eê rhoddi wrth eu tadau hwynt: 
a hwy a'i meddiannasant hi, ac a 
wladychasant ynddi. 


299 





a hanner 


44 Yr ARGLWYDD hefyd a roddodd 
lonyddwch iddynt hwy o amgylch, 
yn ol yr hyn oll a dyngasai efe wrth 
eu tadau hwynt; ac ni safodd neb 
yn eu hwyneb hwynt o'u holl elyn- 
ion ; eu holl elynion a roddodd yr 
ARGLWYDD yn eu dwylaw hwynt. 

45 P Ni phallodd dim o'r holl beth- 
au da a lefarasai yr ARGLWYDD wrth 
dŷ Israel: daeth y cwbl i ben. 


PENNOD XXII 


1 Anfon y ddau lwyth a hanner adref, a'u 
bendithio. 10 Hwythau yn adeiladu ollor 
y dystiolaeth ar y gordd. 11 Yr Israeliaid 
yn anfoddlawn iddi. 21 Hwythau yn eu 
boddloni hwynt yn helaeth. 


NA Josua a alwodd y Reu- 
beniaid a'r Gadiaid, a hanner 
llwyth Manasseh, 

2 Ac a ddywedodd wrthynt, Chwi a 
gadwasoch * yr hyn oll a orchymyn- 
odd Moses gwas yr ARGLWYDD i 
chwi, ac a wrandawsoch ar fy llais 
yn yr hyn oll a orchymynais ì chwi, 

3 Ni adawsoch eich brodyr, er ys 
llawer o ddyddiau bellach, hyd y 
dydd hwn; ond cadwasoch reol gor- 
chymyn yr ARGLWYDD eich Dyw. 

4 Ac yn awr yr ARGLWYDD eich 
Duw a roddes esmwythdra i'ch 
brodyr, fel y llefarodd wrthynt: yn 
awr gan hynny trowch, ac ewch 
rhagoch i'ch pebyll, i wlad eich 
meddiant, ?*yr hon a roddodd Moses 
gwas yr ARGLWYDD i chwi, o'r tu 
hwnt i'r Iorddonen. 

5 Yn unig cedwch yn ddyfal ar 
wneuthur y gorchymyn a'r gyfraith 
a orchymynodd Moses gwas yr AR- 
GLWYDD I chwi; sef “caru yr AR- 
GLWYDD eich Duw, a rhodio yn ei 
holl ffyrdd ef, a chadw ei orchymyn- 
ion ef, a glynu wrtho ef, a'i wasan- 
aethu ef â'ch holl galon, ac â'ch 
holl enaid. 

6 A Josua a'u bendithiodd hwynt, 
ac a'u gollyngodd ymaith. A hwy 
a aethant i'w pebyll. 

7 4 Ac i hanner llwyth Manasseh 
y rhoddasai Moses e&/eddiaeth yn 
Basan ; ac i'r hanner ara44 y rhodd- 
odd Josua, gyd â'u brodyr, tu yma 
i'r Iorddonen tu a'r gorllewin. Hef- 
yd pan ollyngodd Josua hwynt i'w | 
pebyll, yna efe au bendithiodd 
h 










wynt; 

8 Ac efe a lefarodd wrthynt, gan 
ddywedyd, Dychwelwch â chyfoeth 
mawr i'ch pebyll, âg anifeiliaid lawer 
iawn, âg arian, ac âg aur, â phres 
hefyd, ac â haiarn, ac â gwisgoedd 


adref, 


Cyn 
CRIST 
1444. 





open, ll,23, 


P pen, 22.14, 


â Num, 32, 
20. 
Deut,3, 18, 


b Num. 32. 
Deut. 29, 8, 
pen, 13, 8, 


c Deut, 10, 
12, 





| Y ddau lwyth a hanner 


Cyn 
CRIST 
1444, 








& Num, 31. 
Ctf 
l Sam, 30, 
24, 





2 wrth 
rydle. 


e Deut, 13, 
15. 


f Exod, 6. 
ado. 
Num, 25,7. 


————  .——__—_—_——————_——_—___—_—_—_—_—_——_-_-—-—-_-_-._.”” i i i i _—__—  —__—— — ——  ———— I, 


£ Num. 25, 
k» | 


Deut, 4, 3, 


lawer iawn: rhennwch â'ch brodyr 
anrhaith eich gelynion. 

. 91 A meibion Reuben, a meibion 
Gad, a hanner llwyth Manasseh, a 
ddychwelasant, ac a aethant ymaith 
oddi wrth feibion Israel, o Siloh, yr 
hon sydd y'ngwlad Canaan, i fyned 
i wlad Gilead, i wlad eu meddiant 
hwy, yr hon a feddiannasant, wrth 
orchymyn yr ARGLWYDD trwy law 
Moses. 

10 $ A phan ddaethant i gyffiniau 
yr Iorddonen, y rhai sydd yngwlad 
Canaan, meibion Reuben, a meibion 
Gad, a hanner llwyth Manasseh, a 
adeiladasant yno allor wrth yr Ior- 
ddonen, allor fawr mewn golwg. 

11 Y A chlybu meibion Israel ddy- 
wedyd, Wele, meibion Reuben, a 
meibion Gad, a hanner llwyth Ma- 
nassch, a adeiladasant allor ar gyfer 
gwlad Canaan, wrth derfynau yr Ior- 
ddonen, *gan ystlys meibion Israel. 

12 A phan glybu meibion Israel 
hynny, yna holl gynnulleidfa meib- 
ion Israel a ymgynnullasant i Si- 
loh, *i ddyfod i fynu yn eu herbyn 
hwynt i ryfel. 

13 A meibion Israel a anfonasant 
at feibion Reuben, ac at feibion 
Gad, ac at hanner llwyth Manas- 
seh, ìi wlad Gilead, fPhinees mab 
Eleazar yr offeiriad, 

14 A deg o dywysogion gyd âg ef, 
un tywysog o bob tŷ, pennaf trwy 
holl lwythau Israel; a phob un 
oedd ben yn nhŷ eu tadau, ym mysg 
miloedd Israel. 

15 A hwy a ddaethant at feibion 
Reuben, ac at feibion Gad, ac at 
hanner llwyth Manassceh, ì wlad Gi- 
lead; ac a ymddiddanasant â hwynt, 
gan ddywedyd, 

16 Fel hyn y dywed holl gynnull- 
eidfa yr ARGLWYDD, Pa gamwedd 
yw hwn a wnaethoch yn erbyn Duw 
Israel, gan ddychwelyd heddyw oddi 
ar ol yr ARGLWYDD, pan adeiladas- 
och i chwi allor, ìi wrthryfela hedd- 
yw yn erbyn yr ARGLWYDD? 

17 Ai bychan gennym ni anwiredd 
s Peor, yr hwn nid ymlanhasom oddi 
wrtho etto hyd y dydd hwn, er bod 
pla ym mysg cynnulleidfa yr AR- 
GLWYDD, 

18 Ond bod i chwi droi ymaith 
heddyw oddi ar ol yr ARGLWYDD? 
Ac am i chwi wrthryfela heddyw 
yn erbyn yr ARGLWYDD, efe a lidia 
y ws yn erbyn holl gynnulleidfa 

srael. 


240 


JOSUA, XXII. 


19 Ac od yw gwlad eich meddiant 
chwi yn aflan, deuwch drosodd i 
wlad meddiant yr ARGLWYDD, yr 
hon y mae tabernacl yr ARGLWYDD 
yn aros ynddi, a chymmerwch fedd- 
lant yn ein mysg ni: ond na wrthry- 
felwch yn erbyn yr ARGLWYDD, ac 
na childynnwch i'n herbyn ninnau, 
trwy adeiladu o honoch i chwi 
eich hun allor, heb law allor yr 
ARGLWYDD ein DUW. 

20 Oni wnaeth Achan mab Zerah 
gamwedd, o herwydd y dïofryd-beth, 
fel y bu digofaint yn erbyn holl 
gynnulleidfa Israel? ac efe oedd un 
gwr; cfo nid efe yn unig a fu farw 
am ei anwiredd. 

21 I Yna meibion Reuben, a meib- 
ion Gad, a hanner llwyth Manasseh, 
a attebasant, ac a lefarasant wrth 
bennaethiaid miloedd Israel; 

22 ARGLWYDD DDUW y duwiau, 
ARGLWYDD DDUW y duwiau, efe 
sydd yn gwybod, ac Israel yntau a 
gaiff wybod, os mewn gwrthryfol, 
neu mewn camwedd yn erbyn yr 
ARGLWYDD y bw hyn, (na waredcr 
ni y dydd hwn,) 

23 Os adeiladasom i ni allor i droi 
oddi ar ol yr ARGLWYDD, nou os ofî- 
rymmasom arni boeth-offrwm, neu 


fwyd-offrwm, neu os aberthasom | 


arni ebyrth hedd ; yr ARGLWYDD ei 
hun a'i gofyno: 

24 Ac onid rhag ofn y peth yma 
y gwnaethom hyn; gan ddywedyd, 
* Ar ol hyn eich meibion chwi a ad- 
roddant wrth ein meibion ninnau, 
gan ddywedyd, Beth sydd i chwi 
a wneloch âg ARGLWYDD DDUW 
Israel? 

25 Canys yr ARGLWYDD a rodd- 
odd yr Iorddonen hon yn derfyn 
rhyngom ni a chwi: meibion Reu- 
ben, a meibion Gad, nid oes i chwi 
ran yn yr ARGLWYDD. Felly y 
gwnai eich meibion chwi i'n meib- 
ion ni beidio âg ofni yr ARGLWYDD. 

26 Am hynny y dywedasom, Gan 
adeiladu gwnawn yn awr ì ni allor: 
nid i boeth-offrwm, nac i aberth ; 

27 Eithr 4 /od 'yn dyst rhyngom 
ni a chwi, a rhwng ein hiliogaeth ni 
ar ein hol, ìi gael o honom wasan- 
aethu gwasanaeth yr ARGLWYDD 
ger ei fron ef, ân poeth-oíffrym- 
mau, ac â'n hebyrth, ac â'n hoff- 
rymmau hedd; fel na ddywedo. 
eich meibion chwi ar ol hyn wrth. 
ein meibion ni, Nid oes i chwi ran 
yn yr ARGLWYDD. 


Cyn | 
CRIST 
1444, 


yn adeuadu allor. 





h pen. 7, 
1, 6. 


8 Heb, 


Y fory. 


1 Gen, 31. 
48 


pen, 24, 
ad. 


94. 


Zle 


osua yn annog y bobl 


JOSUA, XXIII. 


eyn el farwolacth. 


Eny DN — en 


Cyn 
CRIST d 
144. 





4 Heb. yna. 


5 Sef, Tyst. 
Felly pen. 
21.27. 


Cylch 
1477. 


28 Am hynny y dywedasom, Pan 
dywedont hwy /elly wrthym ni, 
neu wrth ein heppil ar ol hyn; 
yna y dywedwn ninnau, Gwelwch 
lun allor yr ARGLWYDD, yr hon a 
wnaeth ein tadau ni, nid i boeth- 
offrwm, nac i aberth; ond $ fod 
yn dyst rhyngom ni a chwi. 

29 Na atto Duw i ni wrthryfela 
yn erbyn yr ARGLWYDD, a dy- 
chwelyd heddyw oddi ar ol yr 
ARGLWYDD; gan adeiladu allor ìi 
boeth-offrwm, i fwyd-offrwm, neu i 
aberth, heb law allor yr ARGLWYDD 
ein Duw yr hon sydd ger bron ei 
dabernacl ef. 

30 T A phan glybu Phinees yr 
offeiriad, a thywysogion y gynnull- 
eidfa, a phennaethiaid miloedd Is- 
rael y rhai oedd gyd âg ef, y geir- 
iau a lefarasai meibion Reuben, a 
meibion Gad, a meibion Manas- 
seh, da oedd y peth yn eu golwg 
hwynt. 

31 Phinees mab Eleazar yr offeir- 
iad a ddywedodd wrth feibion Reu- 
ben, ac wrth feibion Gad, ac wrth 
feibion Manasseh, Heddyw y gwyb- 
uom fod yr ARGLWYDD yn ein 
plith; o herwydd na wnaethoch 
y eamwedd hwn yn erbyn yr An- 
GLWYDD: *yn awr gwaredasoch 
feibion Israel o law yr ARGLWYDD. 

32 Am hynny y dyehwelodd 
Phinees mab Eleazar yr offeiriad, 
ar tywysogion, oddi wrth feibion 
Reuben, ac oddi wrth feibion Gad, 
o wlad Gilead, i wlad Canaan, at 
feibion Israel, ac a ddygasant dra- 
chefn air iddynt. 

33 A da oedd y peth y'ngolwg 
meibion Israel; a meibion Israel a 
fendithiasant DDuUw, ac ni sonias- 
ant am fyned i fynu yn eu herbyn 


hwynt i ryfel, i ddifetha y wlad yr | 


oedd meibion Reuben a meibion 
Gad yn preswylio ynddi. 

34 A meibion Reuben a meibion 
Gad a alwasant yr allor *Ad: can- 
ys tyst /ydd hi rhyngom ni, mai 
yr ARGLWYDD sydd DDUW. 


PENNOD XXlII. 


1 Josua yn annog y bobl cyn ei farwolaeth, 3 
trwy gofio bendithion o'r blaen, 5 trwy addew- 
idion, 11 a thrwy fygythion. 


DARFU, ar ol dyddiau lawer, 
wedi ir ARGLWYDD roddi 
llonyddwch i Israel gan eu holl el- 
ynion o amgylch, i Josua heneiddio 
4 myned mewn dyddiau. 
2 A Josua a alwodd am holl Israel, 


241 


am eu henuriaid, ac am eu pen- 
naethiaid, ac am eu barnwyr, ac 
am eu swyddogion; ac a ddywed- 
odd wrthynt, Myfi a heneiddiais ac 
a euthum yn oedrannus: 

2 Chwithau hefyd a welsoch yr 
hyn oll a wnaeth yr ARGLWYDD 
eich Duw i'r holl genhedloedd hyn, 
er eich mwyn chwi: eanys “yr AR- 
GLWYDD eich DUW yŵw yr hwn a2 
ymladdodd drosoch. 

4 Gwelwch, rhennais i chwi y cen- 
hedloedd hyn a adawyd, yn eti- 
feddiaeth i'ch llwythau chwi, o'r 
Iorddonen, a'r holl genhedloedd y 
rhai a dorrais i ymaith, hyd y môr 
mawr tu “a'r gorllewin. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1427. 


a Exod. 14, 
1l4, 


2 JIeb. 
machlud 


5 A'F ARGLWYDD eich DUW a'u! mau 


hymlid hwynt o'ch blaen chwi, ac 
au gyrr hwynt ymaith allan o'ch 
gŵydd chwi; a chwi a feddien- 
nwch eu gwlad hwynt, Pmegcis y 
dywedodd yr ARGLWYDD eich Duw 
wrthych. 

6 Am hynny ymwrolweh yn lew, 
ì gadw ac i wneuthur y cwbl sydd 
ysgrifenedig yn llyfr eyfraith Mo- 
ses; “fel na chilioch oddi wrthynt, 
tu a'r llaw ddehau na thu a'r llaw 
aswy; 

7 Ac na chyd-ymgyfeilloch â'r cen- 
hedloedd yma, y rhai a adawyd gyd 
â ehwi; ac "na chofioch enw eu 
duwiau hwynt, ac na thyngoch £dd- 


ynt, nawasanaethoch hwynt chwaith, | ; 


ac nac ymgrymmoch iddynt: 

8 Ond *glynu wrth yr ARGLWYDD 
eich Duw, fel y gwnaethoch hyd y 
dydd hwn. 

9 “Canys yr ARGLWYDD a yrrodd 
allan o'ch blaen chwi genhedloedd 
mawrion a nerthol: ac am danoch 
chwi, ni safodd neb yn eich wyn- 
ebau chwi hyd y dydd hwn. 

10 fUn gwr o honoch a erlid fil: 
canys yr ARGLWYDD eich DUW jw 
yr hwn sydd yn ymladd drosoch, 
gfel y llefarodd wrthych. 

11 Ymgedwch gan hynny yn ddy- 
fal ar eich eneidiau, ar i chwi garu 
yr ARGLWYDD eich Duw. 


aii 


b Num, 29. 
5 


cs 


c Deut. 5. 
2,a 28,14, 


d Exod, 23, 


e Deut. 11. 
22, 

4 Neu, 
Yna nr 
Arglwydd 
a yrr, &c, 


f Lef. 26, 8. 


14,2 23,27, 


12 Canys, os gan ddychwelyd y| 


dychwelwch, ae yr ymlynwch wrth 
weddill y cenhedloedd yma, y rhai 
a adawyd gyd â chwi; os ymgyf- 
athrechwceh â hwynt, ac os ewch i 
mewn attynt hwy, a hwythau at- 
toch chwithau: 

13 Gan wybod gwybyddwch, "na 
yrr yr ARGLWYDD eich Duw y cen- 
hedloedd hyn mwyaeh allan o'ch 


h Barn. 2, 3, 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1427. 

ì Exod. 23. 

aor 
Num. 33, 


ô. 
Deut, 7. 16, 


k ] Bron. 
O O. 


I pen. 21. 45, 


m Lef, 26, 


16. 
Dont. 28, 
15, 16. 


a Gen. ll, 
26, 31. 
al2.l. 


b Gen. 21, 
£3, 


cGen,l2.1. 


6 Gen, 21, 2, 


Araith olaf Josua 





blaen chwi; fond byddant i chwi 
yn faol ac yn dramgwydd, ac yn 
ffrewyll yn eich ystlysau, ac yn 
ddrain yn eich llygaid, nes eich 
difa chwi allan or wlad dda yma 
yr hon a roddodd yr ARGLWYDD 
eich Duw i chwi. 

14 Ac wele “fi yn myned heddyw 


i ffordd yr holl ddaear: a chwi a 
“wyddoch yn eich holl galonnau, ac 


yn eich holl encidiau, 'na phallodd 
dim o'r holl bethau daionus a lef- 
arodd yr ARGLWYDD eich DUW 
am danoch chwi; hwy a_ ddaeth- 
ant oll i chwi, ac ni phallodd dim 
o honynt. 

15 Ac fel y daeth i chwi bob peth 
daionus a addawodd yr ARGLWYDD 
eich Duw wrthych ; felly y dwg yr 
ARGLWYDD arnoch chwi " bob peth 
drygionus, nes eich difa chwi allan 
o'r wlad dda yma a roddodd yr AR- 
GLWYDD eich Duw i chwi. 

16 Pan droseddoch gyfammod yr 
ARGLWYDD eich Duw, a orchymyn- 
odd efe i chwi, a myned a gwasan- 
aethu duwiau dïeithr, ac ymgrym- 
mu iddynt; yna y llidia digofaint 
yr ARGLWYDD yn eich erbyn chwi, 
ac y cyfrgollir chwi yn ebrwydd 
o'r wlad dda yma a roddodd efe i 


chwi. 
PENNOD XXIV. 


l Josua yn cynnul y llwythau yn Sichem. 2 
Ystori ferr o fendithion Duw er amser Terah. 
14 Mae efe yn adnewyddu cyfammod rhyng- 
ddynt hwy a Duw. 26 Carreg yn dyst o'r 
cyfammod. 29 Oedran Josua; eî farwolaeth, 
a'i gladdedigaeth. 22 Claddu esgyrn Joseph, 
99 Marwolaelh, Eleazar. 


JOSUA a gynhullodd holl 

lwythau Israel i Sichem; ac 
a alwodd am henuriaid Israel, ac 
am eu pennaethiaid, ac am eu barn- 
wyr, ac am eu swyddogion: a hwy 
a safasant zer bron Duw. 

2 A dywedodd Josua wrth yr holl 
bobl, Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
Dpuw Israel; “Tu hwnt i'r afon y 
trigodd eich tadau chwi gynt, sef 
Terah tad Abraham, a thad Nachor: 
a Phwy a wasanaethasant dduwiau 
dïeithr, 

3 Ac “mi a gymmerais eich tad 
Abraham ymaith or tu hwnt i'r 
afon, ac a'i harweiniais ef trwy holl 
wlad Canaan, ac a amlheais hef- 
yd ei had ef, ac *a roddais iddo 
Isaac. 

4 Ac ì Isaac y rhoddais “Jacob ac 


^|Esau: ac i íŴsan y rhoddais fyn- 
ydd Scir i'w etifeddu; “ond Jacob 


a2 


JOSUA, XXIV. 


ai feibion a aethant i wacred i'r 
Aipht. 

5 A RBmi a anfonais Moses ac 
Aaron, ac a darewais yr Aiphtiaid, 
yn ol yr hyn a wneuthum yn eu 
mysg: ac wedi hynny 'y dygais 
chwi allan, 

6 Ac a ddygais eich tadau chwi 
allan o'r Aipht: “a chwi a ddaeth- 
och.at y môr; a'r Aiphtiaid a erlid- 
iodd ar ol eich tadau â cherbydau, 
ac â gwŷr meirch, hyd ! y môr coch. 

7 A phan waeddasant ar yr AR- 
GLWYDD, efe a osododd dywyllwch 
rhyngoch chwi a'r Aiphtiaid, ac a 
ddug y môr arnynt hwy, ac a'u 
gorchuddiodd: eich llygaid chwi a 
welsant yr hyn a wneuthum yn yr 
Aipht: trigasoch Aefyd yn yr an- 
ialwch ddyddiau lawer. 

8 A mi a'ch dygais i wlad yr 
Amoriaid, y rhai oedd yn trigo o'r 
tu hwnt i'r Iorddonen; “a hwy 2 
ymladdasant i'ch erbyn: a myfi a'u 
rhoddais hwynt yn eich llaw chwi, 
fel y meddiannasoch eu gwlad 
hwynt; a minnau a'u diíethais 
hwynt o'ch blaen chwi. 

9 Yna "Balac mab Sippor bren- 
hin Moab, a gyfododd, ac a ryfel- 
odd yn erbyn Israel; ac *a anfon- 
odd, ac a alwodd am Balaam mab 
Boor, i'ch melldigo chwi. 

10 Ond ni fynnwn i wrandaw ar 
Dalaam; am hynny gan fendithio 
y bendithiodd efe chwi: felly y 
gwaredais chwi o'i law ef. 

ll A Pchwi a aethoch dros yr Ior- 
ddonen, ac a ddaethoch i Jericho: 
a gwŷr Jericho a ymladdodd i'ch 
erbyn, yr Amoriaid, ar Phereziaid, 
ar Canaaneaid, a'r Heothiaid, a'r 
Girgasiaid, yr Hefiaid, ar Jebus- 
laid; ami au rhoddais hwynt yn 
eich llaw chwi, 

12 A 'mi a anfonais gaccwn o'ch 
blaen chwi, a'r rhai hynny a'u gyr- 
rodd hwynt allan o'ch blaen chwi; 
sef dau frenhin yr Amoriaid: *nid 
â'th gleddyf di, ac nid â'th fwa. 

J3 A mi a roddais i chwi wlad ni 
lafuriasoch am dani, a “dinasoedd y 
rhai nìd adeiladasoch, ac yr ydych 
yn trigo ynddynt: o'r gwinllannoedd 
a'r olew-lannoedd ni phlannasoch, 
yr ydych yn bwytta o honynt. 

14 Ŷ Yn awr gan hynny ofnwch 
yr ARGLWYDD, a gwasanaethwch ef 
mewn perffeithrwydd a gwirionedd, 
a bwriwch ymaith y duwiau a was- 
anacthodd eich tadau o'r tu hwnt 








wrth blant Israel. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1427, 


h Exod, 3. 
10, 





i Exod, 12, 
314 

Ek Exod. 
14.2, 


LExod.14,9, 


m Nmm, 91, 
i| [? Fr 


gor 
Deut. 2, 32, 


n drych 
>arn, ll, 
oh. 


mm 


oNum., 2,5. 
Deat.23, 4. 


P pen, 3, 14, 


8 pen. 6.l, 
alo.l. 
all.l 


U ' 23. 
Deut, 7, 20, 


s Ig, 44. 3, 6, 


t Deut. 6, 
10, ML, 





Araith Josua. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1427. 


u Let. 17.7. 
Ezec. 20, 8. 
a 23. 9. 





xz Edrych 
Ruth 1.15. 
1l Bren. 1$. 
21. 
Ezec. 20. 
99, 
Ioan 6. 67. 


7 Eixod, 23. 


uh 


zpeu.2o.l, 


a Ps, 119, 
No, 


A U— — — _ Ìn 


i'r afon, ac "yn yr Aipht; a gwas- 
anaethwch chwi yr ARGLWYDD. 

15 Ac od yw ddrwg, yn eich golwg 
wasanaethu yr ARGLWYDD, * dewis- 
wch i chwi heddyw pa un a wasan- 
aethoch, ai y duwiau a wasanaeth- 
odd eich tadau, y rhai oedd o'r tu 
hwnt i'r afon, ai ynte duwiau yr Am- 
oriaid, y rhai yr ydych yn trigo yn 
eu gwlad: ond myfi, mi a'm tylwyth 
a wasanaethwn yr ARGLWYDD. 

16 Yma yr attebodd y bobl, ac y 
dywedodd, Na atto Duw i ni adael 
yr ARGLWYDD, i wasanaethu duw- 
iau dïeithr; 

17 Canys yr ARGLWYDD ein DUW 
yw yr hwn a'n dug ni i fynu a'n 
tadau o wlad yr Aipht o dŷ y 
caethiwed; ar hwn a wnaeth y 
rhyfeddodau mawrion hynny yn ein 
gŵydd ni, ac a'n cadwodd ni yn yr: 
holl ffordd y rhodiasom ynddi, ac 
ym mysg yr holl bobloedd y tram- 
wyasom yn eu plith: 

18 A'r ARGLWYDD a yrrodd all- 
an yr hell bobloedd, a'r Amoriaid, 
preswylwyr y wlad, o'n blaen ni: 
am hynny ninnau a wasanaethwn 
yr ARGLWYDD; canys efe yw ein 
Duw ni. 

l9 A Josua a ddywedodd wrth y 
bobi, Ni ellwch wasanaethu yr AR- 
GLWYDD; canys DUW sancteiddiol 
yw eïe: Duw eiddigus yw; 7ni 
ddïoddef efe eich anwiredd, na'ch 
pechodau. 

20 O gwrthodwch yr ARGLWYDD, 
a gwasanaethu duwiau dïecithr; “yna 
efe a dry, ac ach dryga chwi, ac efe 
ach difa chwi, wedi iddo wncuthur 
i chwi ddaioni. 

21 A'r bob! a ddywedodd wrth 


aethwn yr ARGLWYDD. 

22 A dywedodd Josua wrth y 
bobl, Tystion gdych yn cich er- 
byn eich hun, “ddewis o honoch i 
chwi yr ARGLWYDD i'w wasan- 
aethu. Dywedasant hwythau, Tyst- 
ion ydym. 

23 Am hynny yn awr, eb efe, 
bwriwch ymaith y duwiau dïeithr 


aeth Nag ê; eithr ni a wasan- 


-— 


JOSUA, XXIV. 


sydd yn eich mysg, a. gostyngwch 
eich calon at ARGLWYDD DDUW 
Israel. i 

24 A'r bobl a ddywedasant wrth 
Josua, Yr ARGLWYDD ein DUW a 
wasanaethwn, ac ar ei lais ef y 
gwrandâwn, 

25 Felly Josua Pa wnaeth gyfam- 
mod âr bobl y dwthwn hwnnw, ac 
a osododd iddynt ddeddfau a barn- 
edicaethau, yn Sichem. 

26 1 A Josua a ysgrifenodd y geir- 
iau hyn yn llyfr cyfraith DnuUw, 
ac a gymmerth “faen mawr, ac ai 
gosododd i fynu yno dan dderw- 
en oedd yn agos i gyssegr yr AR- 
GLWYDD. 

27 A Josua a ddywedodd wrth yr 
holl bobl, Wele, y macn hwn fydd 
yn dystiolaeth i ni; canys *efe a 
glywodd holl eiriau yr ARGLWYDD, 
y rhai a lefarodd efe wrthym: am 
hynny y bydd efe yn dystiolaeth i 
chwi, rhag i chwi wadu eich Duw. 

28 Felly fJosua a ollyngodd y 
bobl, bob un i'w etifeddiaeth. 

29 1 Ac wedi y pethau hyn, y bu 
farw Josua mab Nun, gwas yr 
ARGLWYDD, yn fab dengmlwydd a 
chant. 

390 A hwy aì; claddasant ef yn 
nherfyn ei etifeddiaeth, o fewn 
e'Timnath-serah; yr hon sydd ym 
mynydd Ephraim, o du y gogledd 
1 fynydd Gaas. 

31 Ac PIsrael a wasanaethodd yr 
ARGLWYDD holl ddyddiau Josua, 
a holl ddyddiau yr henuriaid a ?^fu 
fyw ar ol Josua, ac a wybuasent 
holl waith yr ARGLWYDD a wnaeth- 
ai efe er Israel. 

32 i Ac !'esgyrn Joseph, y rhai a 
ddygasai meibion Israel i fynu o'r 
Aipht, a gladdasant hwy yn Si- 
chem, mewn rhan o'r maes a bryn- 
asai Jacob gan Ffeibion Hemor tad 
pichem, er *cân darn o arian; a bu 
i feibion Joseph yn etifeddiaeth. 

93 4 Ac Eleazar mab Aaron a fu 
farw: a chladdasant ef ym nryn 


— 


Marwolaeth Josua. 


— 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1427. 


b Edrych 
Exod. 16. 
Zs 


c drych 
Darn. 9, 6. 
d Gen. 2J. 4, 


e Edrych 
Deut, 32.1. 


f Barn. 2, 6. 


Cylch 
1426, 


£pen, 19, 60, 
Dam. 2,9, 


h Darn, 2,7. 


2 Heb. es- 
(ynasanl 
eu âydd- 
iau, 


î Gen, 50, 
2a 
Exod. 13. 
19, 


k Gen. 33, 
19. 

3 Neu, cant | 

0 ŵyn. 


Cylch 
1420, 


' Phinees ei fab, yr hwn a roddasid |'Dam.20 


iddo ef ym mynydd Ephraim, 








PENNOD I. 

1 Gweithredoedd Judah a Simeon. 6 Adonî- 
bezec yn cael lalu y pwyth iddo yn uniawn. 
8 Ennill Jerusalem. 10 Ennill Hebron. 19 
Oilniel yn cad Achsah yn wraig am ennill 
Debir. 16 Y Ceneaid yn preswylio yn Ju- 
dah. 17 Ennill Hormah, Gazah, 4Ascalon, 
ac Ecron. 21 Gweithredoedd Benjamin. 22 
Am dŷ Joseph, yr hwn a_ ennillodd Delhel. 
80 Am Zabulon, 31 4ser, 99 Naphtali, 94 
a Dan. 

C wedi marw Josua, meibion 
Israel “a ymofynasant âr AR- 

GLWYDD, gan ddywedyd, Pwya â i 

fynu drosom ni yn erbyn y Canaan- 

eaìd yn flaenaf, I ymladd â hwynt? 

2 A dywedodd yr ARGLWYDD, 
Judah a â i fynu: wele, rhoddais 
y wlad yn ei law ef. 

3 A Judah a ddywedodd wrth &i- 
meon ei frawd, Tyred i fynu gyd 
â mi i'm rhandir, fel yr ymladdom 
yn erbyn y Canaaneaid; a minnau 
a âf gyd â thi i'th randir dithau. 
Felly Simeon a aeth gyd âg ef. 

4 A Judah a aeth i fynu; ar AR- 
GLWYDD a roddodd y Canaaneaid 
ar Phereziaid yn eu llaw hwynt: 
a lladdasant o honynt, yn bBozec, 
ddengmil o wŷr. 

5 A hwy a gawsant Adoni-bezec 
yn Bezec: ac a ymladdasant yn ei 
erbyn; ac a laddasant y Canaan- 
eaid a'r Phereziaid. 

6 Ond Adoni-bezec a ffodd; a hwy 
a erlidiasant ar ei ol ef, ac ai dal- 
iasant ef, ac a dorrasant fodiau ei 
ddwylaw ef a'i draed. 

7 Ac Adoni-bezec a ddywedodd, 
Deg a thri ugain o frenhinoedd, 
wedi forri bodiau eu dwylaw a'u 
traed, a fu yn “casglu eu Jwyd dan 
fy mwrdd i: fel y gwneuthum, felly 
y talodd Duw i mi. A hwy a'i dyg- 
asant ef i Jcrusalem; ac efe a fu 
farw yno. 

8 A Pmeibion Judah a ymladdasant 
yn erbyn Jerusalem; ac ai hennill- 
asant hi, ac ai tarawsant â min y 
cleddyf; a llosgasant y ddinas â thân. 

9 $ eWedi hynny meibion Judah 
a aethant i waered i ymladd yn er- 
byn y Canaaneaid oedd yn trigo yn 
y mynydd, ac yn y dehau, ac yn y 
gwastadedd. 

10 A Judah a aeth yn erbyn y 
Canaaneaid oedd yn trigo yn He- 


a Num. 27, 
pen. 20, 18. 


2Neu, lloffa. 


b Edrych 
Jos. 15, 63, 


c Jos, 10. 36. 
all.vl., 


a lô. lo. 


244 


LLYFR Y BARNWYR. 


bron: (ac enw Hebron o'r blaen 
oedd “Caer-Arba:) a hwy a laddas- 
ant Sesai, ac Ahiman, a Thalmai. 

ll Ac *efe a aeth oddi yno at 
drigolion Debir: (ac enw Debir 
or blaen oedd Ciriath-sepher:) 

12 A dywedodd Caleb, Yr hwn a 
darawo Ciriath-sepher, ac ai hen- 
nillo hi, mi a roddaf Achsah fy 
merch yn wraig iddo. 

13 Ac fOthniel mab Cenaz, brawd 
Caleb, ieuangach nag ef, ai hen- 
nillodd hi. Yntau a roddes Achsah 
ei ferch yn wraig iddo. 

14 A phan ddaeth hi i mewn afo 
ef, hi a'i hannogodd ef i geisio gan 
eì thad 7yw faes: a hi a ddisgyn- 
odd oddi ar yr asyn. A dywedodd 
Caleb wrthi, Beth a fynni di? 

15 A hi a ddywedodd wrtho, Dyro 
ì mi fendith: canys gwlad y deliau 
a roddaist ìi mi; dyro ìi mi hefyd 
ffynhonnau dyfroedd. A Caleb a 
roddodd iddi y ffynhonnau uchaf, 
a'r ffynhonnau isaf. 

16 4 A €meibion Ceni, chwegrwn 
Moses, a aethant i fynn o “ddinas 
y palmwydd gyd â meibion Judah, 
ì anialwch Judah, yr hwn sydd yn 
nehau Arad: a hwy a aethant ac 
a drigasant gyd â'r bobl. 

17 A Judah a aeth gyd â Simeon 
ei frawd: a hwy a darawsant y Ca- 
naaneaid oedd yn preswylio yn Se- 
phath, ac a'i difrodasant hi. Ac efe 
a alwodd enw y ddinas “Hormah. 
18 Judah hefyd a ennillodd Gazah 
a'i therfynau, ac Ascalon a'i ther- 
fynau, ac Eeron a'i therfynau. 

19 A'r ARGLWYDD oedd gyd â 
Judah; ac efe a oresgynodd y myn- 
ydd: ond ni allai efe yrru allan 
drigolion y dyffryn; canys ! cerbyd- 
au heiyrn oedd ganddynt. 

20 mAc i Caleb y rhoisant Hebron; 
fel y llefarasai Moses: ac efe a yr- 
rodd oddi yno dri mab Anac. 

21 Ond meibion Benjamin ni yr- 
rasant allan y Jebusiaid y rhai oedd 
yn preswylio yn Jerusalem: ond y 
mae y Jebusiaid yn trigo yn Jeru- 
salem gyd â meibion Benjamin hyd 
y dydd hwn. 

292 4 A thŷ Joseph, hwythau hefyd 
a aethant i fynu yn erbyn Bethel: 
ar ARGLWYDD oedd gyd â hwynt. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1425. 


d Jos, 15.13. 
e.Jos, 15,15, 
&c. 





1444, 


f pen, 3. 9. 


Cylch 

1425. 

£ Edrych 
en. 4, 17. 
Sam,15.6. 
1 Chron. 2, 


Jer. 35. 2, 
h Dent. 
ad 


a 3 
ÍNum.21,1. 


k Num. 21, 
3. 


I Jos, 17. 10, 
18, 


m Num, 14, 
24 


Jos, 14. 9, 
12.a15,13, 


—-————————————__ —__— _  AA^AAAÔÂÂA^,5,]^55_____ÔAAÂÔA_________Ô_^Ô EU ———— 


Gweithredoedd tŷ Joseph. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1425. 


* | n Gen, 28, 
19. 





o os, 2, 12, 
1t. 


P Jos. 17. 
11,12,13, 


3 Jos. 16, 10. 
l Bren.9., 
16. 


r J os, l9, 15. 


g Jos. 19, 30, 


t Jos. 19. 42, 


8 Heb, 
fu drwm. 


293 A thylwyth Joseph a barasant 
chwilio Bethel: (ac enw y ddinas 
o'r blaen oedd "Luz.) 

24 A'r ysbiwyr a welsant wr yn 
dyfod allan o'r ddinas; ac a ddy- 


wedasant wrtho, Dangos ì ni, at- 


tolwg, y ffordd yr eir i'r ddinas, a 
ni a wnawn drugaredd â thi. 

25 A phan ddangosodd efe iddynt 
hwy y ffordd ì fyned i'r ddinas, hwy 
a darawsant y ddinas â min y cledd- 
yf; ac a ollyngasant ymaith y gwr 
ai holl deulu. 

26 A'r gwr a aeth i wlad yr Heth- 
iaid; ac a adeiladodd ddinas, ac a 
alwodd ei henw Luz: dyma ei henw 
hi hyd y dydd hwn. 

97 WI POnd ni oresgynodd Manasseh 
Beth-sean na'ì threfydd, naThaanach 
na'i threfydd, na thrigolion Dor na'i 
threfydd, na thrigolion Ibleam na'i 
threfydd, na thrigolion Megìdo na'i 
threfydd: eithr mynnodd y Canaan- 
eaid breswylio yn y wlad honno. 

28 Ond pan gryfhaodd Israel, yna 
efe a osododd y Canaaneaid dan 
dreth; ond nis gyrrodd hwynt ym- 
aith yn llwyr. 

29 4 1Ephraim hefyd ni yrrodd 
allan y Canaancaid oedd yn gwlad- 
ychu yn Gozer; eithr y Canaaneaid 
a breswyliasant6 yn eu mysg hwynt 
yn Gezer. 

30 4 "A Zabulon ni yrrodd ymaith 
drigolion Citron, na_ phreswylwyr 
Nahalol; eithr y Canaaneaid a wlad- 
ychasant yn eu mysg hwynt, ac a 
aethant dan dreth. 

31 4 “Ac Aser ni yrrodd ymaith 
drigolion Acco, na thrigolion Sidon, 
nac Alab, nac Achzib, na Helbah, 
nac Aphic, na Rehob: 

32 Ond Aser a drigodd ym mysg 
y Canaanceaid, trigolion y wlad; 
canys ni yrrasant hwynt allan. 

33 « A Naphtali ni yrrodd allan 
breswylwyr Beth-semes, na thrigol- 
ion Beth-anath; eithr efe a wlad- 
ychodd ym mysg y Canaaneaid, 
trigolion y wlad: er hynny pres- 
wylwyr Beth-semes a beth-anath 
oedd dan dreth iddynt. 

34 $ A'r Amoriaid a yrrasant feib- 
ion Dan i'r mynydd: canys ni ad- 
awsant iddynt ddyfod i waered i'r 
dyffryn. 

35 A'r Amoriaid a fynnai breswyl- 
io ym mynydd Heres *yn Ajalon, 
ac yn Saalbim: etto llaw tŷ Joseph 
a, ?orthrechodd, a'r Amx0riaiêd fuant 
dan dreth ddynt, 


245 


36 A therfyn yr Amoriaid oedd o 


Angel yn ceryddu y bobl. 


Cyn 
RIS'T 


*riw Acrabbim, o'r graig, ac uchod. on 


PENNOD II. 
1 Angel yn ceryddu y boUl yn Dochim. 10 Dryg- 


ioni yr oes newydd ar ol Josua. 14 Dg- 
llonedd Duw a'i drugaredd iu ag atlynt. 20 
Gadael y Canaaneaid î brofi Israel, 
C ?angel yr ARGLWYDD a ddaeth 
i fynu o Gilgal i Bochim, ac a 
ddywedodd, Dygais chwi i fynu o'r 
Aipht, ac arweiniais chwi i'r wlad 
am yr hon y tyngais wrth eich 


1455. 


4 Neu 
Maaleh 
Acrabbim, 
Nunmn. 24. 4. 


2 Neu, 
chennad. 


fadau; ac *a ddywedais, Ni thorraf |«Gen.17.7. 


fy nghyfammod â chwi byth. 

2 PNa wnewch chwithau gyfam- 
mod â thrigolion y wlad hon; ond 
“bwriwch i lawr eu hallorau: etto 
ni wrandawsoch ar fy llef: paham 
y gwnaethoch hyn 

3 Am hynny îy dywedais, Ni yr- 
raf hwynt allan o'ch blaen chwi: 
eithr byddant i chwi yn ddrain 
yn eich ystìysau, “a'u duwiau fydd 
yn fagl i chwi. 

4 A phan lefarodd angel yr AR- 
GLWYDD y geiriau hyn wrth holl 
feibion Israel, yna y bobl a ddyrch- 
afasant eu llef, ac a wylasant. 

5 Ac a alwasant enw y lle hwnnw 
*Bochim: ac yna yr aberthasant i'r 
ARGLWYDD. 

6 T A Josua a ollyngodd y bobl 
ymaith; a meibion Israel a aeth- 
ant bob un i'w etifeddiaeth, i fedd- 
iannu y wlad. 

7 A'r bobl a wasanaethasant yr 
AnRGLwyYDD holl ddyddiau Josua, a 
holl ddyddiau yr henuriaid y rhai 
a *fu fyw ar ol Josua, y rhai a wel- 


sent holl fawr-waith yr ARGLWYDD, | ddydd 


yr hwn a wnaethai efe er Israel. 

8 A £bu farw Josua mab Nun, 
gwas yr ARGLWYDD, yn fab deng- 
mlwydd a chant. 

9 A hwy a'i claddasant ef yn nher- 
fyn ei etifeddiaeth, o fewn "'Timnath- 
heres, ym mynydd Ephraim, o du y 
gogledd i fynydd Gaas. 

10 A'r holl oes honno hefyd a gasgl- 
wyd at eu tadau: a chyfododd oes 
arall ar eu hol hwynt, y rhai nid ad- 
waenent yr ARGLWYDD, na'i weith- 
redoedd a wnaethai efe er Israel. 

1l 9 A meibion Israel a wnaethant 
ddrygioni y'ngolwg yr ARGLWYDD, 
ac a wasanaethasant Baalim : 

12 Ac a wrthodasanb ARGLWYDD 
DDuUw eu tadau, yr hwn a'u dygas- 
ai hwynt o wlad yr Aipht, ac a aeth- 
ant ar ol duwiau dieithr, sef rhat o 
dduwiau y bobloedd ocdd o'u ham- 


b Deut. 7. 2. 


cDeut.12, 3, 
d Jos, 23,13. 


ê Exod. 23. 
33.a 34.12, 
Deut, 7, 16, 


9 Sef, Rhai 
yn wylo. 


f Jos, 24, 28, 
Cylch 
1444. 


4 Heb, 
estynasani 
yddiau, 


Cylch 


1426. 
& Jos. 24. 29, 


h Jos. 19.20, 
a.24, 30, 


Cylch 
1406. 











Y cenhedloedd a BARNWYR, HI, adawyd i brofi, Israel. 
Cyn  |gylch, ac a ymgrymmasant iddynt, PENNOD III. Cyn 
eM aca ddigiasant yr ARGLWYDD. 1 Y cenhedloedd a adawyd â brofi Israel. 5 Ac| CRIST 
1406. 13 A hwy a wrthodasant yr AR- y DYM yn aFactt ain yn ddad ES 

GLWYDD, ac a wasanaethasant Baal rU PEN MM >R ru yR —— 
ac Astaroth. oddi wrth Eglon; 31 a Samgar, odd wrih y 
14 4 A llidiodd digllonedd yr AR- |' _ Philistiaid, 
i Ps, 4.12. | GLWYDD yn erbyn Israel; ac efe a'u YMA y cenhedloedd a adawodd 
2.50.1. |rhoddodd hwynt yn llaw yr anrheith- yr ARGLWYDD i brofi Israel 
wyr, y rhai au hanrheithiasant hwy; | trwyddynt, (sef y rhai oll ni wydd- 
ac efe a'u gwerthodd hwy i law eu | ent gwbl o ryfeloedd Canaan; 
gelynion o amgylch, felna allentsef- |. 2 Yn unig ìi beri i genhedlaethau 
yll mwyach yn erbyn eu gelynion. meibion Israel wybod, i'w dysgu 
15 I ba le bynnag yr aethant, llaw | hwynt i ryfel; y rhai yn ddïau ni 
yr ARGLWYDD oedd er drwg yn eu | wyddent hynny o'r blaen;) 
kLef.26. | herbyn hwynt; “fel y llefarasai yr |. 3 *Pîm tywysog y Philistiaid, a'r |*Jos.13.3. 
De 2& | ARGLWYDD, ac fel y tyngasai yr | holl Ganaaneaid, a'r Sidoniaid, a'r 
ARGLWYDD wrthynt hwy: a bu | Hefiaid y rhai oedd yn aros ym 
gyfyng iawn arnynt. mynydd Libanus, o fynydd Baal- 

16 4 Etto yr ARGLWYDD a god- | hermon, hyd y ffordd y deuir i 
odd farnwyr, y rhai a'u hachubodd | Hamath. 
hwynt o law eu hanrheithwyr. 4 A hwy a fuant i brofi Israel 

17 Ond ni wrandawent chwaith ar | trwyddynt, i wybod a wrandawent 
eu barnwyr; eithr putteiniasant ar | hwy ar orchymynion yr ARGLWYDD, 

ol duwiau dïeithr, ac ymgrymmas- | y rhaì a orchymynasai efe i'w tadau 
ant iddynt: ciliasant yn ebrwydd | hwynt trwy law Moses. 

o'r ffordd y rhodiasai eu tadau | 5 1 A meibion Israel a drigasant 
hwynt ynddi, gan wrandaw ar or- | ym mysg y Canaaneaid, yr Heth- 
chymynion yr ARGLWYDD; omd ni | iaid, a'r Amoriaid, a'r Phereziaid, 
wnaethant hwy felly. yr Hefiaid Aefyd, a'r Jebusiaid: 

18 A phan godai yr ARGLWYDD| 6 Ac ?a gymmerasant cu mcrched | Exod. 34. 
farnwyr ammynt hwy, yna yr AR- | hwynt iddynt yn wragedd, ac a| DeutT.3. 
GLWYDD fyddai gyd â'r barnwr, | roddasant eu merched i'w meibion 
ac a'u gwaredai hwynt o law eu | hwythau, ac a wasanaethasant cu 
gelynion holl ddyddiau y barnwr: | duwiau hwynt. 

ìEtrych. | canys lyr ARGLWYDD a dosturiai | 7 Felly meibion Israel a wnaethant| Cylch 

“^^ |wrth eu griddfan hwynt, rhag eu | ddrygioni y'ngolwg yr ARGLWYDD,| IS 

gorthrymwyr a'u cystuddwyr. ac a anghofiasant yr ARGLWYDD eu 

mpen.3.12.|. 19 A mphan fyddai farw y barnwr, | DUw, ac a wasanaethasant DBaalim, 
hwy a ddychwclent, ac a ymlygrent | a'r “llwyni. c Exod. 34. 
yn fwy na'u tadau, gan fyned ar ol| 8 Am hynny digllonedd yr AR- | Dt. 
duwiau dïeithr, i'w gwasanaethu | GLWYDD a lidiodd yn erbyn Israel; | pm.e2. 
hwynt, ac i ymgrymmu iddynt: ni | ac efe a'u gwerthodd hwynt i law 

:me, _ |*pheidiasant â'u gweithredoedd eu | “Cusan-risathaim, brenhin *Mesopo- |«Hm.3.7. 

na |hunain, nac â'u ffordd wrthnysig. tamia: a meibion Israel a wasanaeth-| Sxlch 

ddwmwe | 20 1 A digllonedd yr ARGLWYDD | asantUusan-risathaim wyth mlynedd. |? ne. 

oi,&. |g lidiai yn erbyn Israel: ac efea| 9 A meibion Israel a waeddasant| dthr. 
ddywedai, Oblegid i'r genedl hon | ar yr ARGLWYDD: a'r ARGLWYDD 
droseddu fy nghyfammod a_orchy- | a gododd achubwr i feibion Israel, 
mynais i'w tadau hwynt, ac na | yr hwn a'u hachubodd hwynt; sef 
wrandawsant ar fy llais; e*Othniel mab Cenaz, brawd Caleb, | een. 1.13. 

nyos 98. | 9] "Ni chwanegaf finnau yrru ym- | ieuangach nag ef. 

aith o'u blaen hwynt neb o'r cenhedl- | 10 Ac “yspryd yr ARGLWYDD $ a,|* Edrych. 

oedd a adawodd Josua pan fu farw: | ddaeth arno ef, ac efe a farnodd| 15... 

open.3.4. | 292 *I brofi Israel trwyddynt hwy, a_| Israel, ac a aeth allan i ryfel: a'r dg 
gadwent hwy ffordd yr ARGLWYDD, | ARGLWYDD a roddodd yn ei law ef| Gylch 
gan rodio ynddi, fel y cadwodd eu | Cusan-risathaim, brenhin * Mesopo- |sHcb. 
tadau hwynt, neu beidio. tamia; a'i law ef oedd drech na|wme 

23 Am hynny yr ARGLWYDD a | Cusan-risathaim. Aram, 

CN a $ adawodd y cenhedloedd hynny,heb | _ 11 A'r wlad a gafodd lonydd ddeu- 


eu gymru ymaith yn ebrwydd; ac ni 
roddodd hwynt yn llaw Josua. 


24G 


gain mlynedd. A bu farw Othniel 
mab Cenaz. 








Ehwd yn lladd Eglon. 


ddehau, 
pen. 20 16. 


6 Neu, 
delwau 
cerfiedig, 


7 Heb. 
ymoerî. 
drych 
Amos 9. 
15, 


12 1 A meibion Israel a chwaneg- 
asant wneuthur yr hyn oedd ddrwg 
yngolwg yr ARGLWYDD: ar AR- 
GLWYDD a nerthodd £Eglon brenhin 
Moab yn erbyn Israel, am iddynt 
wneuthur drygioni y'ngolwg yr AR- 
GLWYDD. 

13 Ac efe a gasglodd atto feibion 
Ammon, ac Amalec, ac a acth ac a 
darawodd Israel; a hwy a feddian- 
nasant ddinas y palmwydd. 

l4 Felly meibion Israel a_ was- 
anacthasant Eglon brenhin Moab 
ddeunaw mlynedd. 

15 Yna meibion Israel a lefasant 
ar yr ARGLWYDD: ar ARGLWYDD â 
gododd achubwr iddynt; sef Ehwd 
mab Gera, fab Jemini, gwr *llaw- 
chwith: a meibion Israel a anfon- 
asant anrheg gyd âg ef i Eglon 
brenhin Moab. 

16 Ac Ehwd a wnaeth iddo ddager 
ddau finiog o gufydd ei hŷd, ac ai 
gwrcgysodd dan ei ddillad, ar ei 
glun ddehau. 

17 Ac efe a ddug yr anrhog i Eg- 
lon brenhin Moab. Ac Eglon oedd 
wr tew iawn. 

18 A phan ddarfu iddo ef gyflwyno 
yr anrheg, efe a ollyngodd ymaith y 
bobl a ddygasai yr anrheg. 

19 Ond efe ei hun a_ drodd oddi 
wrth y $chwarelau oedd yn Gilgal, 
ac a ddywedodd, Y mae i mi air 
o gyfrinach â thi, O frenhin.  Dy- 
wedodd yntau, Gostes. A'r holl 
rai oedd yn sefyll yn ei ymyl ef a 
aethant allan oddi wrtho ef. 

20 Ac Ehwd a ddaeth i mewn atto 
ef: ac yntau oedd yn eistedd mewn 
ystafell “haf, yr hon oedd iddo ef 
ei hunan. A dywedodd Ehwd, Gair 
oddi wrth DDuw sydd gennyf attat 
ti. Ac efe a gyfododd oddi ar eê 
orseddfa. 

91 Ac Ehwd a estynodd ei law 
aswy, ac a gymmerth y ddager oddi 
ar ei glun ddehau, ac aì brathodd 
hi yn ei botten cf: 

22 Ar carn a aeth i mewn ar ol 
y llafn, a'r brasder a ymgauodd am 
y llafn, fel na allai dynnu y ddager 
allan o'i botten ; a'r dom a ddaeth 
allan. 

23 Yna Ehwd a aeth allan trwy y 
cyntedd, ac a gauodd ddrysau yr 
ystafell arno, ac a'u clodd. 

24 Pan aeth efe ymaith, ei weis- 
ion a ddaethant: a phan welsant, 
wele, /od drysau yr ystafell yn 
gloïedig, hwy a ddywedasant, Dïau 


24 


BARNWYR, IV. 


* esmwythâu ei gorph y mae efe yn 
yr ystafell haf. 

25 A hwy a ddisgwyliasant, nes 
cywilyddio o honynt: ac wele, nid 


Darosiwng y Moabiaid. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1396. 


8 JIeb, 
cwdldio eî 


ocdd efe yn agori drysau yr ystafell. | ued 


Yna hwy a gymmerasant agoriad, ac 
a agorasant: ac wele eu harglwydd 
hwy wedì cwympo ì lawr yn farw. 

26 Ac Ehwd a ddïangodd, tra 
fuant hwy yn aros; ac efe ao aeth y 
tu hwnt i'r chwarelau, ac a ddïang- 
odd i Seirath. 

27 A phan ddaeth, “efe a udganodd 
mewn udgorn ym mynydd Eph- 
raim: a meibion Israel a ddisgyn- 
asant gyd âg ef or mynydd, ac 
yntau o'u blaen hwynt. 

28 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Canlynwch fì: canys yr ARGLWYDD 
a roddodd eich gelynion chwì, sef 
Moab, yn eich llaw chwi. A hwy 
a aethant 1 waered ar ci ol ef, ac a. 
ennillasant rydau yr Iorddonen tu 
a Moab, ac ni adawsant i neb fyn- 
ed drwodd. 

29 A hwy a darawsant o'r Moab- 
iaid y pryd hwnnw ynghylch deng 
mil o wŷr, pawb yn *rymmus, a 
phawb yn wŷr nerthol; ac ni ddi- 
angodd neb. 

30 Felly y darostyngwyd Moab y 
dwthwn hwnnw dan law Israel. A'r 
wlad a gafodd lonydd bedwar ugain 
mlynedd, 

31 Ac ar ei ol ef y bu Samgar 
mab Anath ; ac efe a darawodd o'r 
Philistiaid chwe channwr !âg “irai 
ychain; yntau hefyd a waredodd 
Israel, 

PENNOD IV. 


1 Deborah a Barac yn eu gwaredu hwy oddi wrth 
Jabin a Sisera.. 21 Jiâel yn lladd Sisera. 


MEIBION Israel a chwanegas- 
ant wneuthur drygioni y'ngolwg 
yr ARGLWYDD, wedi marw Ehwd. 

2 A'r ARGLWYDD “a'u gwerthodd 
hwynt i law Jabin brenhin Canaan, 
yr hwn oedd yn teyrnasu yn Hazor: 
a thywysog ei lu ef oedd ” Sisera; 
ac efe oedd yn trigo yn Haroseth y 
cenhedloedd. 

3 A meibion Israel a lefasant ar yr 
ARGLWYDD: canys naw cân “cerbyd 
haiarn oedd ganddo ef; ac efe a 
orthrymmodd feibion Israel yn dost 
ugain mlynedd. 

4 A Deborah y brophwydes, 
gwraig Lapidoth, y hi oedd yn 
barnu Israel yr amser hwnnw. 

5 Ac yr oedd hi yn trigo dan balm- 
wydden Deborah, rhwng Ramah a 


raed, 


h pen. 6. 34, 


9 IIcb. 
Jreision, 


i pen. 5, 6, 
1 Sam, 19, 
19, 22. 


2 ierthi., 


Cylch 
19316. 


a pen, 2, 14, 


c pen. I, 19, 





————————————————————————————— Y < Ln nn,,,ÂP>ŴF3F 9 ..,......^.,,5ôAÔ_^_^"^"_^_^_^_^^____^__________/P__________,_________ 


Deborah a Barac 





d Heb, 11. 
3, 


e Ps. 83. 9, 
10, 


$ 


f Edrych 


l Bren, 20. 
10. 


£ pen, l. 16. 


h Num. 10. 
29, 


2 Heb, 
gasglodd 
trwy gri. 


i 2 Sam, 5, 
24, 
Ps, 68, 7. 


k Ps, 83, 9, 
10. 


$ Heb, 
hyd yn un. 


Bethel, ym mynydd Ephraim: a 
meibion Israel a ddeuent i fynu 
atti hi am farn. 

6 A hi a anfonodd, ac a alwodd am 
1 Barac mab Abinoam, o Cedes-Naph- 
tali; ac a ddywedodd wrtho, Oni 
orchymynodd ARGLWYDD DDUW Is- 
rael, gan ddywedyd, Dos, a thyn tu 
a mynydd Tabor, a chymmer gyd 
â thi ddeng mil o wŷr, o feibion 
Naphtali, ac o feibion Zabulon * 

7 A mi a dynnaf attat, i “afon 
Cison, Sisera tywysog llu Jabin, a'i 
gerbydau, a'i lïaws; ac a'i rhoddaf 
ef yn dy law di. 

8 A Barac a ddywedodd wrthi, Od 
âi di gyd â mi, minnau a âf; ac onid 
âi gyd â mi, nid âf. 

9 A hi a ddywedodd, Gan fyned yr 
âf gyd â thi: etto ni bydd gogon- 
iant i ti yn y daith yr wyt yn myned 
iddi; canys yn llaw gwraig y gwerth 
yr ARGLWYDD Sisera. A Deborah 
a gyfododd, ac a aeth gyd â Barac 
i Cedes. 

10 « A Barac a gynhullodd Zabulon 
a Naphtali i Cedes ; ac a aeth i fynu 
â deng mil o wŷr fwrth ei draed: a 
Deborah a aeth i fynu gyd âg ef. 

ll A Heber “y Cenead, o feibion 
hobab, chwegrwn Moses, a ymneill- 
duasai oddi wrth y Ceneaid, ac a led- 
asai ei babell hyd wastadedd Zaan- 
aim, yr hwn sydd yn ymyl Cedes. 

12 A mynegasant ìi Sisera, fyned o 
Barac mab Abinoam i fynu i fynydd 
Tabor. 


: 13 A Sisera a *gynhullodd ei holl 


gerbydau, sef naw cân cerbyd hai- 
arn, ar holl bobl y rhaì oedd gyd 
âg ef, o Haroseth y cenhedloedd 
hyd afon Cison. 

14 A Deborah a ddywedodd wrth 
Barac, Cyfod; canys hwn yw y dydd 
y rhoddodd yr ARGLWYDD Sìscra yn 
dy law di: onid aeth 'yr ARGLWYDD 
allan o'th flaen dit Felly Barac a 
ddisgynodd o fynydd Tabor, a deng 
mil o wŷr ar ei ol. 

15 A'r FARGLWYDD a ddrylliodd 
Sisera, ai holl gerbydau, aì holl 
fyddin, â min y cleddyf, o flaen 
barac: a Sisera a ddisgynodd oddi 
ar eê gerbyd, ac a ffodd ar ei draed. 

16 Ond Barac a erlidiodd ar ol y 
cerbydau, ac ar ol y fyddin, hyd 
Haroseth y cenhedloedd: a holl lu 
Sisera a syrthiodd ar fin y eleddyf: 
ni adawyd *un o honynt. 

17 Ond Sisera a ffodd ar ei draed 
i babell Jïel, gwraig Heber y Cene- 


248 


BARNWYR, V. 


ad: canys yr oedd heddwch rhwng 
Jabin brenhin Hazor a thŷ Heber y 
Cenead. 

18 $ A Jdel a aeth i gyfarfod â 
Sisera; ac a ddywedodd wrtho, Tro 
i mewn, fy arglwydd, tro ìi mewn 
attaf fi; nac ofna. Yna efe a drodd 
atti i'r babell, a hi a'i gorchuddiodd 
ef â gwrthban. 

19 Ac efe a ddywedodd wrthi, Di- 
oda fi, attolwg, âg ychydig ddwfr; 
canys sychedig wyf. Yna hi a agor- 
odd !gynnog o laeth, ac a'i diododd 
ef, ac a'i gorchuddiodd. 

20 Dywedodd hefyd wrthi, Saf 
wrth ddrws y babell; ac os daw 
neb i mewn, a gofyn i ti, a dywedyd, 
A. oes yma neb? yna dywed dithau, 
Nac oes. 

91 Yna Jiel gwraig Heber a gym- 
merth hoel o'r babell, ac a gymmer- 
odd forthwyl yn ei llaw, ac a acth i 
mewn atto ef yn ddistaw, ac a bwy- 
odd yr hoel yn ei arlais ef, ac a'i 
gwthiodd i'r ddaear ; canys yr oedd 
efe yn cysgu, ac yn lluddedig: ac 
Jelly y bu efe farw. 

22 Ac wele, a Barac yn erlid Sisera, 
Jâel a aeth i'w gyfarfod ef; ac a 
ddywedodd wrtho, Tyred, a mi a 
ddangosaf i ti y gwr yr wyt ti yn ei 
geisio. Ac efe a ddaeth i mewn 
atti; ac wele Sisera yn gorwedd yn 
farw, a'r hoel yn ei arlais. 

23 Felly y darostyngodd Duw y 
dwthwn hwnnw Jabin brenhin Ca- 
naan o flaen meibion Israel. 

24 A llaw meibion Israel a *lwydd- 
odd, ac a orchfygodd Jabin bren- 
hin Canaan, nes iddynt ddistrywio 
Jabin brenhin Canaan. 

PENNOD V. 


Cân Deborah a Barac, 
np, y canodd Deborah a_ Ba- 
rac mab Abinoam, y diwrnod 
hwnnw, gan ddywedyd, 

2 Am ddïal dïaleddau Israel, ac 
ymgymmell o'r bobl, bendithiwch 
yr ARGLWYDD. 

3 Clywch, O frenhinoedd ; gwran- 
dêwch, O dywysogion: myfi, myfi a 
ganaf ir ARGLWYDD; canaf fawl 
1 ARGLWYDD DDUW Israel. 

4 O ARGLWYDD, ^pan aethost allan 
o Seir, pan gerddaist o faes Edom, 
by ddaear a grynodd, a'r nefoedd a 
ddiferasant, ar cymmylau a ddefn- 
ynasant ddwfr. 

5 “Y mynyddoedd a doddasant o 


flaen yr ARGLWYDD, sef y "Sinai hwn- | 


nw, o flaen ARGLWYDD DDUW Jsrael. 





yn gwaredu Israd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1296. 


1 pen. 5. 25, 


1 Hcb. 
gan fyned 
a aeth, ac 
a fu dost 
jn erbyn 
abin. 


Cylch 
1296. 


& Deuf, 4. 
GW Hy 


b Deut. 32, 
Dg, 68, 8. 
E 


8. 64, 3. 
Hab. 2. 3, 


c Ps, 97. 5, 
d Exod. 19, 





Cân Deborah 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1296. 


e pen. 3, ôl. 


k pen, 10, 4, 
al2.14, 


2 Neu, 


myfyr- 
iwch. 


$ Heb. 
yrhaie 
dynnant â 
phin. 

1 pen, 4, 12, 


$ Neu, yn. 


9 Neu, jn, 


7 Neu, 
aberoedd. 
m pen. â, 10, 

81lIcb, 
ddirmyg- 
asant, 


6 Yn nyddiau “Samgar mab An- 
ath, yn nyddiau fJael, *y llwybrau 
a aeth yn anhygyrch, a'r fforddolion 
a gerddasant lwybrau ceimion, 

7 Ymaes-drefi addarfuant yn Israel, 
darfuant, nes i mi, Deborah, gyfodi; 
nes i mi gyfodi " yn fam yn Israel. 

8 Dewisasant dduwiau newydd- 


'».|ion; yna rhyfel ocdd, yn y pyrth: 


ia welwyd tarian na gwaywffon ym 


' | mysg deugain mil yn Israel 


9 Fy nghalon sydd tu ag at ddeddf- 
wyr Israel, y rhai fu ewyllysgar ym 
mhlith y bobl. Bendithiwch yr An- 
GLWYDD. 

10 EY rhai sydd yn marchogaeth 
ar asynod gwŷnion, y rhai sydd yn 
eistedd mewn barn, ac yn rhodio 
ar hyd y ffordd, “lleferwch. 

11 Y rhai a waredwyd rhag trwst 
y saethyddion yn y lleoedd y tyn- 
nir dwír; yno yr adroddant gyf- 
iawnderau yr ARGLWYDD, cyfiawn- 
derau fu ag dt y trefydd yn Israel: 
yna pobl yr ARGLWYDD a ânt i 
waered i'r pyrth. 

12 Deffro, deffro, Deborah ; deffro, 
deffro; traetha gân: cyfod, Barac, 
a chaeth«gluda dy gaeth-glud, O 
fab Abinoam. 

13 Yna y gwnaeth i'r hwn a ad- 
ewir lywodraethu ar bendefigion y 
bobl: yr ARGLWYDD a roddes i mi 
lywodraeth ar gedyrn. 

14 O Ephraim 4y” oedd eu gwreidd- 
yn hwynt yn erbyn Amalec; ar dy ol 
di, Benjamin, ym mysg dy bobl: y 
deddfwyr a ddaeth i waered o Ma- 
chir, *yr ysgrifenyddion o Zabulon. 

15 A thywysogion Issachar ocdd 
gyd â Deborah ; ïe, Issachar, a Ba- 
rac: efe a anfonwyd ar ei draed i'r 
dyffryn. *Am neillduaeth Reuben 
yr oedd mawr ofal calon. 

16 Paham yr arhosaisb rhwng y 
corlannau, i wrandaw brefiadau y 
defaid? *Am neillduaeth Reuben 
yr oedd mawr ofal calon. 

17 Gilead a drigodd o'r tu hwnt 
i'r Iorddonen: a phaham yr erys 
Dan mewn llongau? Aser a drig- 
odd wrth *borthladd y môr, ac a2 
arhosodd ar ei " adwyau. 

18 Pobl "Zabulon a *roddes eu 
heinioes i farw; felly Naphtali ar 
uchelfannau y maes. 

19 Y brenhinoedd a ddaethant, 
«c a ymladdasant; yna brenhin- 
oedd Canaan a ymladdasant yn 
Taanach, wrth ddyfroedd Megìdo ; 
ni chymmerasant elw o arian. 


249 


BARNWYR, V. 


20 O'r nefoedd yr ymladdasant; y 
sêr yn eu ”graddau a ymladdodd 
yn crbyn Sisera. 

21 Afon Cison a'u hysgubodd 
hwynt ; yr hen afon, yr afon Cison, 
Fy enaid, tì a sethraist gadernid. 

22 Yna y drylliodd carnau y meirch 
gan garlammau, carlammau ci gryf- 
ion ef. 

23 Melldigwch Meroz, eb angel yr 
ARGLWYDD, gan felldigo melldigwch 
el thrigolion: am "na ddaethant 
yn gynnorthwy ir ARGLWYDD, yn 
gynnorthwy ir ARGLWYDD yn er- 
byn y cedyrn. 

24 Bendithier 9Jâel, gwraig Heber 
y Cenead, goruwch gwragedd; ben- 
dithier 32 goruwch gwragedd yn y 
babell. 

25 Dwfr a geisiodd efe, llaeth a 
roddes hithau: mewn phïol ar- 
dderchog y dug hi ymenyn. 

26 Ei llaw a estynodd hi at yr 
hoel, a'i llaw ddehau at forthwyl y 
gweithwyr: a hi a “bwyodd Sisera, 
ac a dorrodd ei ben ef; gwanodd 
hefyd, a thrywanodd ei arlais ef. 

27 Wrth ei thraed yr ymgrym- 
modd efe; syrthiodd, gorweddodd: 
wrth ei thraed yr ymgrymmodd efe, 
y syrthiodd: lle yr ymgrymmodd, 
yno y syrthiodd yn "farw. 

28 Mam Sisera a edrychodd trwy 
ffenestr, ac a waeddodd trwy y 
dellt, Paham yr oeda ei gerbyd 
ddyfod? paham yr arafodd olwyn- 
ion ei gerbydau? 

29 Ei harglwyddesau doethion a'i 
hattebasant; hitliau hefyd a *atteb- 
odd iddi ei hun, 

30 POni chawsant hwy? oni ran- 
nasant yr anrhaith, llangces aeu 
ddwy ì bob *gwr* anrhaith o «visg- 
oedd symmudliw i Sisera, anrhaith 
o wnïadwaith symmudliw, symmud- 
liw o wnïadwaith o'r ddeutu, cym- 
mwys i yddfau yr *anrheithwyr? 

31 Felly y darfyddo am dy holl 
elynion, O ARGLWYDD: a bydded y 

»rhai ai hoffant ef “fel yr haul yn 
myned rhagddo yn ei rym. A'r wlad 
a gafodd lonydd ddeugain mlynedd. 


PENNOD VI. 


1 Midian yn gorthrymmu yr Israeliaid am eu 
pechod. 8 Prophwyd yn eu ceryddu hwynt. 
1il Angel yn anfon Gedeon ŵ'w gwaredu 
hwynt. 21 Tân yn ysu anrheg Gedeon.. 24 
Gedeon yn bwrw lawr allor Baal, ac yn 
offrymmu aberth ar yr allor Jehofah-shalom. 
91 Joas yn amddiffyn ei fab, ac yn ei alw 
ef Jerubbaal. 99 Llu Gedeon, 86 a'i ar- 
wyddion. 


a Barac. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1296, 


9 IIeb, 
llwybrau. 


n Neh. 9. 5, 


open, 4. 17 


2 Hob, 
Jorthwyl- 
iodd, 


3 Heb, 
ddistryne- 
iedig. 


4 Heb, 
ddychcel- 
odd eìriau 
allì eî hun. 

yt 15. 


5 Heb, pen? 


6 Heb. 
anrhaith. 








Midian yn gorthrymmu 


BARNWYR, VI. 


yr Israeliaid. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1200 


aJIab,ô.7. 





b ] Sam. 13, 
6. 


| 2 Neu, 
gafr. 


Cylch 
1249, 


c 2 Bren. 
17. 35, 38. 
Jer, 10, 2, 


d Jos. 17. 2, 
e Heb, 11, 
G2 
I 8 Heb, 
| â beri iddo 
ddïange. 





MEIBION Israel a_ wnaeth- 

X. ant ddrwg yngolwg yr AR- 
GLWYDD: a'r ARGLWYDD a'u 
rhoddodd hwynt yn llaw * Midian 
saith mlynedd. 

2 A llaw Midian a orthrechodd 
Israel: a rhag y Midioniaid mcib- 
ion Israel a wnaethant iddynt Py 
llochesau sydd yn y mynyddoedd, 
or ogofeydd, a'r amddiffynfaoedd. 

3 A phan hauasai Israel, yna Mid- 
ian a ddaeth i fynu, ac Amalec, a 
meibion y dwyrain; hwy a ddaeth- 
ant i fynu yn eu herbyn hwy: 

4 Ac a wersyllasant yn eu herbyn 
hwynt, ac a ddinystriasant gnwd y 
ddaear, hyd oni ddelych i Gazah; 
ac ni adawsant ddim ymborth yn 
Israel, na “dafad, nac eidion, nac 
asyn. 

5 Canys hwy a ddaethant i fynu 
âu hanifeiliaid, ac âu pebyll, a 
daethant fel locustiaid o amldra; 
ac nid oedd rifedi arnynt hwy, nac 
ar eu camelod: a hwy a ddaethant 
i'r wlad i'w distrywio hi. 

6 Ac Israel a aeth yn dlawd iawn 
o achos y Midianiaid: a meibion Is- 
rael a lefasant ar yr ARGLWYDD. 

7 T.A phan lefodd meibion Israel 
ar yr ARGLWYDD oblegid y Midian- 
iaid, 

8 Yr ARGLWYDD a anfonodd bro- 
phwydwr at feibion Israel, yr hwn 
a ddywedodd wrthynt, Fel hyn y 
dywedodd ARGLWYDD DDUW Is- 
rael; Myfi ach dygais chwi i fynu 
o'r Aipht, ac a'ch arweiniais chwi 
o dŷ y caethiwed ; 

9 Ac a'ch gwaredais chwi o law 
yr Aiphtiaid, ac o law eich holl or- 
thrymwyr; gyrrais hwynt allan o'ch 
blaen chwi, a rhoddais eu tir hwynt 
i chwi: 

lO A dywedais wrthych, Myfi yw 
yr ARGLWYDD eich Duw chwi; “nac 
ofnwch dduwiau yr Amoriaid, y rhai 
yr ydych yn trigo yn eu gwlad: ond 
ni wrandawsoch ar fy llais i. 

ll Ac angel yr ARGLWYDD a 
ddaeth, ac a eisteddodd dan dderw- 
en oedd yn Ophrah, yr hon oedd 
eiddo Joas yr *Abïezriad: a *Gc- 
deon eì fab ef oedd yn dyrnu 
gwenith wrth y gwiìn-wrŷf, *i'w 
guddio rhag y Midianiaid. 

12 Ac angel yr ARGLWYDD a ym- 
ddangosodd iddo ef, ac a ddywed- 
odd wrtho, Yr ARGLWYDD sydd 
gyd â thi, w» cadarn nerthol, 

13 A Gedeon a ddywedodd wrtho, 


250 


O fy arglwydd, fod yw yr ARGLWYDD 
gyd â ni, paham y digwyddodd hyn 
ollini? a pha le j mae ei holl ryf- 
eddodau ef, y rhai a fynegodd ein 
tadau i nì, gan ddywedyd, Oni ddug 
yr ARGLWYDD ni i fynu o'r Aipht? 
Ond yn awr yr ARGLWYDD a'n 
gwrthododd ni, ac a'n rhoddodd i 
law y Midianiaid. 

14 A'r ARGLWYDD a edrychodd 
arno ef, ac a ddywedodd, £ Dos. yn 
dy rymmusdra yma; a thi a waredi 
Israel o law y Midianiaid; oni an- 
fonais i dydi? 

15 Dywedodd yntau wrtho ef, O 
fy arglwydd, pa fodd y gwaredaf 
fi Israel? h*Wele fy nheulu yn 
dlawd ym Manasseh, a minnau yn 
lleiaf yn nhŷ fy nhad. 


l6 A dywedodd yr ARGLWYDD| 


wrtho ef, Dïau y byddaf fi gyd â 


thi; a thi a darewi y Midianiaid ; 


fel un gwr. 

17 Ac efe a ddywedodd wrtho, O 
chefais yn awr ffafr yn dy olwg, 
gwna erof fi arwydd mai ti sydd yn 
llefaru wrthyf. 

18 Na chilia, attolwg, oddi yma, 
hyd oni ddelwyf attat, ac oni 'ddyg- 
wyf “fy anrheg, ai gosod ger dy 
fron. Dywedodd yntau, Myfi a ar- 
hosaf nes i ti ddychwelyd. 

19 A Gedeon a aeth i mewn, ac a 
barottôdd fŷn gafr, ac ephah o beill- 
iaid yn fara croyw: y cig a osod- 
odd efe mewn basged, a'r isgell a 
osododd efe mewn crochan; ac a 
dug ael dan y dderwen, ac o 
C O 

ET angel Duw a ddywedodd 
wrtho, Cymmer y cig, a'r bara croyw, 
a gosod ar y graig hon, a “ thywallt 
yrisgell Ac efe a wnaeth felly. 

21 Yna angel yr ARGLWYDD a 
estynodd flaen y ffon oedd yn ei 
law, ac a gyffyrddodd â'r cig, ac â'r 
bara croyw: a'r tân 'a ddyrchafodd 
o'r graig, ac a ysodd y cig, a'r bara 
croyw. Ac angel yr ARGLWYDD a2 
aeth ymaith o'i olwg ef. 

22 A phan welodd Gedeon mai 
angel yr ARGLWYDD oedd efe, y dy- 
wedodd Gedeon, Och, O ARGLWYDD 
Dpuw ! o herwydd i mi weled angel 
yr ARGLWYDD wyneb yn wyneb. 

23 A dywedodd yr ARGLWYDD 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1249. 


f Deut. 31, 
17. 


S1 Sam, 12, 
Hcb.11.32. 


h Edrych 
am, 9. 


í pen, 13,15. 


; Neu, 
y mwyd- 
oj rwm. 


k Edrych 
1 Bren.1$, 
99, ô4, 


1 Lef. 9, 24, 


m Gen, 16. 
Exod. 33, 
20 


pen, 13. 22, 
6 Hynny 


W. Tr 
rawd 


wrtho, Tangnefedd i ti: nac ofna;| 27ed 


ni byddi farw. 

24 Yna Gedeon a adeiladodd yno 
allor i'r ARGLWYDD, ac ai galwodd 
$ Jehofah-shalom ; hyd y dydd hwn 


heddwch: 

ui yc 
Exod, 17. 
ŷn 
Jer. 33. 16, 
Ezcc, 48, 
O. 

i PM 





Gedeon yn dinystrio allor Baal. BARN WYR, VII. 


y mae hì etto yn Ophrah eiddo yr 
Abïezriaid. 

25 4 A'r noson honno y dywedodd 
yr ARGLWYDD wrtho ef, Cymmer y 
bustach sydd eiddo dy dad, "sef 
yr ail bustach saith mlwydd oed; 
a bwrw ìi lawr allor Baal yr hon 
sydd eiddo dy dad, a "thorr i lawr 
y llwyn sydd yn ei hymyl hi: 

26 Ac adeilada allor i'r ARGLWYDD 
dy DDUW ar ben y “graig hon, ? yn 


y lle trefnus; a chymmer yr ail | 


bustach, ac offrymma boeth-offrwm 
â choed y llwyn, yr hwn a dorri di. 

27 Yna Gedeon a gymmerodd 
ddengwr o'i weision, ac a wnaeth 
fel y llefarasai yr ARGLWYDD wrtho: 
ac o hcrwydd ei fod yn ofni teulu 
ei dad, a gwŷr y ddinas, fel nas 
gallai wneuthur Ay liw dydd, efe 
a gwnaeth liw nos. 

28 1 A phan gyfododd gwŷr y 
ddinas y bore, yma wcle allor Baal 
wedi eì bwrw i lawr, a'r llwyn yr 
hwn oedd yn ei hymyl wedi ci dorri, 
a'r ail bustach wedi ei oífrymmu ar 
yr allor a adeiladasid. 

29 A dywedodd pawb wrth eu 
gilydd, Pwy a wnaeth y peth hyn? 
Ac wedi iddynt ymofyn a chwilio, 
y dywedasant, Gcdeon mab Joas a 
wnaeth y peth hyn. 

30 Yna gwŷr y ddinas a ddywed- 
asant wrth Joas,/ Dwg allan dy fab, 
fel y byddo marw: am iddo fwrw i 
lawr allor Baal, ac am iddo dorri y 
llwyn oedd yn ei hymyl hi. 

31 A Joas a ddywedodd wrth y 
rhai oll a oeddynt yn sefyll yn ei 
crbyn ef, A ddadleuwch chwi dros 
Baal? ai chwi a'i ceidw ef? yr hwn 
a ddadleuo drosto ef, bydded farw 
y bore hwn: os DUw yw efe, dadl- 
eued drosto ei hun, am fwrw ei 
allor ef i lawr. 

32 Ac efe a'i galwodd ef y dwthwn 
hwnnw 9Jerubbaal; gan ddywedyd, 
Dadleued Daal drosto ei hun, am 
fwrw ei allor i lawr. 

33 sl Yna y Midianiaid oll, a'r Ama- 
leciaid, a meibion y dwyrain, a gasgl- 
wyd ynghyd, ac a aethant drosodd, 
ac a wersyllasant yn nyffryn Jezreel. 

31 Ond P yspryd yr ARGLWYDD a 
2Zddaeth ar Gedeon; ac efe a ud- 


ganodd mewn udgorn, ac Abïozer. 


o, *aeth ar eì ol ef. 

35 Ac efe a anfonodd genhadau 
trwy holl Manasseh, yr hwn hefyd 
ai canlynodd ef: anfonodd hefyd 
genhadau i Aser, ac i Zabulon, ac 


25l 


i Naphtali; a hwy a ddaethant i a 


fynu ì'w cyfarfod hwynt. 

36 I A Gedeon a ddywedodd wrth 
Dpuw, O gwaredi di Israel trwy fy 
llaw i, megis y lleferaist; 

37 Wele fi yn gosod cnu o wlan 
yn y llawr-dyrnu: os gwlith a fydd 


'ar y cnu yn unig, a sychder ar yr 


holl ddaear; yna y caf wybod y 
gwaredi di Israel trwy fy llaw i, fel 
y lleferaist. 

38 Ac felly y bu: canys cyfododd 
yn fore drannoeth, ac a sypiodd y 
cnu ynghyd, ac a wasgodd wlith 
o'r enu, lonaid phïol o ddwfr. 

39 A Gedeon a ddywedodd wrth 


Dpuw, 'Na lidied dy ddigllonedd |'; 


im herbyn, a mi a lefaraf unwaith 
etto. Profaf yn awr, y waith hon yn 
unig, £rwy y cnu: bydded, atiolwg, 
sychder ar y cnu yn unig, ac ar yr 
holl ddaear bydded gwlith. 

40 A Duw a wnaeth felly y noson 
honno: canys yr oedd sychder ur y 
cnu yn unig, ac ar yr holl ddaear 
yr oedd gwlith. 


PENNOD VII. 


4 Dwyn Uu Gedeon o ddeuddeng mil ar hugaîn 

i drî chant. 19 Ei gysuro irwy freuddwyd 

a dehongliad y dorth haidd. 16 Ei ddyfais 

ynghylch yr udgyrn w'r lampau mewn piser- 

au. 29 Yr Ephraimiaid yn dal Oreb a Zeeb. 
NA Jerubbaal, *hwnnw yw Ge- 
deon, a gyfododd yn fore, a'r 
holl bobl y rhai oedd gyd âg ef, ac 
a wersyllasant wrth ffynnon Harod: 
a gwersyll y Midianiaid oedd o du 
y gogledd iddynt, wrth fryn Moreh, 
yn y dyffryn. 

2 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
Gedeon, Rhy lïosog yw y bobl sydd 
gyd â thi, i mi i roddi y Midianiaid 
yu eu dwylaw; rhag i Israel ymo- 
goneddu i'm herbyn, gan ddywed- 
yd, Fy llaw fy hun a'm gwaredodd. 

3 Am hynny, yn awr, cyhoedda lle 
y clywo y bobl, gan ddywedyd, bYr 
hwn sydd ofnus ac arswydus, dy- 
chweled ac ymadawed y bore o 
fynydd Gilead. A dychwelodd o'r 
bobl ddwy fil ar hugain, a deng mil 
a arosasant. | 

4 Â dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
Gedeon, Etto 4y mae gormod o bobl. 
Dwg hwynt i waered at y dyfroedd, 
a mi a'u profaf hwynt yno i ti: ac 
am yr hwn y dywedwyf wrthyt, Hwn 
a â gyd â thi, eled hwnnw gyd â 
thi; ac am bwy bynnag y dywed- 
wyf wrthyt, Hwn nid â gyd â thi, 


nac eled hwnnw gyd â thi. 


Arwydd y cnw gwlan. 











Lleihâw llu Gedeon. 


Cyn 5 Felly efe a ddygodd y bobl i 


yr ARGLWYDD wrth Gedeon, Pob un 
a lepio â'i dafod o'r dwfr fel y llep- 
io cì, gosod ef o'r neilldu; a phob 
un a ymgrymmo ar ei liniau i yfed. 

6 A rhifedi y rhai a godasant 4 dwfr 
â'u llaw at eu genau, oedd dri chan- 
nwr: a'r holl bobl eraill a ymgrym- 
masant ar eu gliniau i yfed dwfr. 

7 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
Gedeon, Trwy y tri channwr a lep- 
iasant 4 dwfr, y gwaredaf chwi, ac 
y rhoddaf y Midianiaid yn dy law 
di: ac eled yr holl bobl erai bob 
un i'w fangre ei hun. 

8 Felly y bobl a gymmerasant 
fwyd yn eu dwylaw, a'u hudgyrn; 
a Gedeon a ollyngodd ymaith holl 
wŷr Israel, pob un i'w babell, a'r 
tri channwr a attaliodd efe: a gwer- 
syll y Midianiaid oedd oddi tanodd 

iddo yn y dyffryn. 

9 $ A'r noson honno y dywedodd 
| yr ARGLWYDD wrtho ef, Cyfod, dos 
| 1 waered i'r gwersyll; canys mi ai 
rhoddais yn dy law di. 

10 Ac od wyt yn ofni myned i 
| waered, dos di a Phurah dy langc 
|i waered i'r gwersyll: 
| ll A chei glywed beth a ddywed- 
ant; fel yr ymnertho wedi hynny 
dy ddwylaw, ac yr elych ìi waered 
i'r gwersyll. Yna efe a aeth i 
waered, a Phurah ei lange, i gwrr 
y “rhai arfogion oedd yn y gwersyll. 

12 A'r Midianiaid, a'r Amaleciaid, 
a “holl feibion y dwyrain, oedd yn 
gorwedd yn y dyffryn fel locust- 
iaid o amldra; a'u camelod oedd 
heb rif, fel y tywod sydd ar fin y 
môr o amldra. 

13 A phan ddaeth Gedeon, wele 
wr yn mynegi i'w gyfaill freuddwyd, 
ac yn dywedyd, Wele, breuddwyd 
a freuddwydiais; ac wele dorth o 
fara haidd yn ymdreiglo i wersyll 
y Midianiaid, a. hi a ddaeth hyd at 
babell, ac a'i tarawodd fel y syrth- 
iodd, a hi ai hymchwelodd, fel y 
syrthiodd y babell. 

l4 A'i gyfaill a attebodd ac a 
ddywedodd, Nid gyw hyn ddim ond 
cleddyf Gedcon mab Joas, gwr o 
Israel: Duw a roddodd Midian ai 
holl fyddin yn ei law ef. 

| 15 A phan glybu Gedeon ad- 
roddiad y breuddwyd, a'ì *ddirnad, 
efe a addolodd, ac a ddychwelodd 

i wersyll Israel; ac a ddywedodd, 

Cyfodwch: canys rhoddodd yr AR- 


2 Heb, 
pumpiïau. 


c pen, 6. 5, 
9c. a 8. 10, 


3 ileb. 
dorrïad, 


BARNWYR, VIL 


GLWYDD fyddin y Midianiaid yn 
waered at y dyfroedd. A dywedodd | eich llaw chwi. 


16 Ac efe a rannodd y tri chan- 
nwr 4m dair byddin, ac a roddodd 
udgyrn yn llaw pawb o honynt, a 


Gorchfygw y Midianiaud. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1249, 


phiserau gwag, a *lampau y'nghanol | “eu 


y piserau. 

l7 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, Edrychwch arnaf fi, a gwnewch 
yr un ffunud: ac wele, pan ddelwyf 
i gwrr y gwersyll, yna fel y gwnel- 
wyf fi, gwnewch chwithau. 

18 Pan udganwyf fi mewn udgorn, 
myfi a'r holl raì sydd gyd â mi, ud- 
genwch chwithau mewn udgyrn o 
amgylch yr holl wersyll, a dywedwch, 
Cleddyf yr ARGLwYDD a Gedeon. 

19 Y Felly Gedeon a ddaeth i 
mewn, a'r cannwr oedd gyd âg ef, i 
gwrr y gwersyll, yn nechreu y wyl- 
iadwriaeth ganol, ar gwylwyr wedi 
eu newydd osod, ac a udganasant 
mewn udgyrn, ac a ddrylliasant y 
piserau oedd yn eu dwylaw. 

20 A'r tair byddin a udganasant 
mewn udgyrn, ac a ddrylliasant y 
piserau, ac a ddaliasant y lampau yn 
eu llaw aswy, a'r udgyrn yn eu llaw 
ddehau i udganu: a hwy a lefasant, 
Cleddyf yr ARGLWYDD a Gedeon. 

91 A safasant bob un yn ei le, o 
amgylch y gwersyll: a'r holl wer- 
syll a redodd, ac a waeddodd, ac 
a ffodd. | 

22 A'r fri chant a udganasant 
âc udgyrn; ar “ARGLWYDD a osod- 
odd gleddyf fpob un yn erbyn eu 
gilydd, trwy yr holl wersyll: felly 


y gwersyll a ffodd hyd Beth-sittah, | 2 


yn Sererath, hyd fin Abel-meholah, 
hyd Tabbath. 

23 A gwŷr Israel a ymgasglasant, 
o Naphtali, ac o Aser, ac o holl 
Manasseh, ac a erlidiasant ar ol y 
Midianiaid. 

24 A Gedeon a anfonodd gen- 
hadau trwy holl fynydd &Zphraim, 
gan ddywedyd, Deuwch i waered 
yn erbyn y Midianiaid, ac achub- 
wch o'u blaen hwynt y dyfroedd 
hyd Beth-barah a'r Iorddonen: a 
holl wŷr Ephraim a ymgasglasant, 
ac a ennillasant y dyfroedd hyd 
Beth-barah a'r Iorddonen. 

25 A daliasant “ddau o dywysog- 
ion Midian, Oreb a Zeeb; a lladd- 
asant Oreb ar graig Oreb, a lladdas- 
ant Zeeb wrth win-wrŷf Zeeb, ac a 
erlidiasant Midian, ac a ddygasant 
bennau Oreb a Zeeb at Gedeon, i'r 
tu arall i'r Iorddonen... 


thewynion. 


d Jos. 6. â, 
16, 20. 


9 Neu, tu a. 


£ Ps, 63. 11. 
Es. 10. 26. 





22 


Llonyddu gwŷr Ephraim. 


BARNWYR, VIII. 


Dal Zebah a Salmunna. 





tu PENNOD VIII. 
Cylch |l Gedeon yn llonyddu gwŷr Ephraim. 4 Suc- 
1249, colh a Phenuel yn gwrthod porthi Uu Gedeon. 
10 Dala Zebah a Salmunna. 16,  Dinystr 
Succoth a Phenuel. 21 Gedeon yn dïal marw- 
olaeth eí frodyr ar Zebah a Salmunna; 29 
yn gwrthod Uywodraethu. 27 Ei ephod ef yn 
achos o ddelw-addoliaelh, 28 Goresgyn Mâd- 
ian. 90 Plant Gedeon, a'i farwolaeth, 33 Gau- 
dduwiaeth ac annïolchgarwch yr Israeliaid. 
» Edrych A “GWYR Ephraim a ddywed- 
pen. 12. I. 2 
2 Sam. 19 asanb wrtho ef, “Paham y 
»Heb. Pa |gwnaethost y peth hyn â ni, heb 
an a alw arnom ni pan aethost ìi ymladd 
wmnaethost 


P— yn erbyn y Midianiaid? A hwy a'i 
3 Heb. gryf.| dwrdiasant ef yn *? dost. 
2 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
| Beth a wneuthum i yn awr wrth 
'u wnacthoch chwi? Onid gwell 
yw lloffiad grawnwin Ephraim, na 
| chasgliad grawnwin Abïezer*? 
| 3 Duw a roddodd yn eich llaw 
chwi dywysogion Midian, Oreb a 
Zeeb: a pheth a allwn i ei wneuth- 
ur wrth a wnaethoch chwi? Yna yr 
arafodd eu *dig hwynt tu ac atto 
| ef, pan lefarodd efe y gair hwn. 
| 4 TA daeth Gedeon i'r Iorddon- 
en; ac a aeth drosti hi, efe a'r tri 
channwr oedd gyd âg ef, yn ddi- 
ffygiol, ac etto yn ew herlid hwy. 

5 Ac efe a ddywedodd wrth wŷr 
Succoth, Rhoddwch, attolwg, dorth- 
au o fara i'r bobl sydd i'm canlyn i: 
canys lluddedig ydynt hwy; a min- 
nau yn erlid ar ol Zebah a Salmun- 

na, brenhinoedd Midian. 

| 6 $ A dywedodd tywysogion Suc- 
coth, A yw llaw Zebah a Salmunna 
yn awr yn dy law di, fel ?*y rhodd- 
em ni fara i'th lu di? 

7 A dywedodd Gedeon, O herwydd 
hynny, pan roddo yr ARGLWYDD 
Zebah a Salmunna yn fy llaw i, yna 
y ? drylliaf eich cnawd chwi â drain 
yr anialwch, ac â mïeri. 

8 Ac efe a aeth i fynu oddi yno 
i Penuel, ac a lefarodd wrthynt 
hwythau yn yr un modd. A gwŷr 
Penuel a'i hattebasant ef fel yr at- 
tebasai gwŷr Succoth. 

9 Ac efe a lefarodd hefyd wrth 
wŷr Penuel, gan ddywedyd, Pan 
ddychwelwyf mewn heddwch, mi a 
ddistrywiaf y tŵr yma. 

10 T.A Zebah a Salmunna oedd yn 
'Carcor, a'u lluoedd gyd â hwynt, 
ynghylch pymtheng mil, yr hyn oll 
a adawsid o holl fyddin meibion y 
| dwyrain: canys lladdwyd cant ac 
ugain mil o wŷr yn tynnu cleddyf. 

11 A Gedeon a aeth i fynu ar hyd 





4 Heb. 
hyspryd. 











b Eilrych 
Sam, 20. 
ìi 


5 Heb. 
dyrnaf. | 





253 


ffordd y rhai oedd yn trigo mewn 
pebyll, o'r tu dwyrain i “Nobah a 
Jogbehah : ac efe a darawodd y fydd- 
in: canys y fyddin oedd “ysgafala. 

12 A Zebah a Salmunna a ffol- 
sant: ac efe a erlidiodd ar eu hol 
hwynt; ac *a ddaliodd ddau fren- 
hin Midian, Zebah a Salmunna, ac 
a 'darfodd yr holl lu. 

13 TA Gedeon mab Joas a ddy- 
chwelodd o'r rhyfel cyn codê yr haul. 

14 Ac efe a ddaliodd langc o wŷr 
Succoth, ac a ymofynodd âg ef. Ac 
yntau a ysgrifenodd iddo dywysog- 
ion Succoth, a'r henuriaid; sef dau 
wr ar bymtheg a thri ugain. 

15 Ac efe a ddaeth at wŷr Suc- 
coth, ac a ddywedodd, Wele Zebah 
a Salmunna, êvwy y rhai y dannod- 
asoch i mi, gan ddywedyd, A ydyw 
llaw Zebah a Salmunna yn awr yn 
dy law di, fel y rhoddem fara i'th 
wŷr lluddedig ? 

16 Ac efe a gymmerth henuriaid y 
ddinas, a drain yr anialwch, a mïeri, 
ac a *ddysgodd wŷr Succoth â hwynt. 

17 Tŵr “Penuel hefyd a ddinystr- 
iodd efe, ac a laddodd wŷr y ddinas. 

18 í Yna efe a ddywedodd wrth 
Zebah a Salmunna, Pa fath wŷr oedd 
y rhaì a laddasoch chwi yn Tabor? 
A hwy a ddywedasant, Tebyg i ti, 
pob un o ddull meibion brenhin. 

19 Ac efe a ddywedodd, Fy mrodyr, 
meibion fy mam, oeddent hwy: /fel 
mai byw yr ARGLWYDD, pe gadaw- 
sech hwynt yn fyw, ni laddwn chwi. 

20 Ac efe a ddywedodd wrth Je- 
ther ei gyntaf-anedig, Cyfod, lladd 
hwynt. Ond ni thynnai y llangc ei 
gleddyf: o herwydd efe a ofnodd, 
canys bachgen oedd efe etto. 

21 Yna y dywedodd Zebah a Sal- 
munna, Cyfod di, a rhuthra i ni: 
canys fel y byddo y gwr, felly y 
bydd ei rym. A Gedeon a gyfod- 
odd, ac a laddodd Zebah a Salmun- 
na, ac a gymmerth y ? colerau oedd 
am yddfau eu camelod hwynt. 

22 1 A gwŷr Israel a ddywedasant 
wrth Gedeon, Arglwyddiaetha arnom 


ni, tydi, a'th fab, a mab dy fab hefyd: 


canys gwaredaist ni o law Midian. 

23 A Gedeon a ddywedodd wrth- 
ynt, Ni arglwyddiaethaf fi arnoch, 
ac ni arglwyddiaetha fy mab arnoch, 
eithr *yr ARGLWYDD a arglwydd- 
iaetha arnoch. 

24 Dywedodd Gedeon hefyd wrth- 
ynt, Gofynaf ddymuniad gennych, 


ar roddi o bob un o honoch i mi 


i 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1249, 


€ Num. 32, 
a5, 42. 
6 ddifrano, 


d Ps.83.11. 


T Heb. 
Jrawych- 
odd, 


8 Heb. 
wnaeth â 
wŷr Suc- 
coth ad- 
nabod, 

el Bren. 
12, 25. 


9 Neu, lloer- 
dlysau. 


f] Sam. 8. I. 
a 10, 19, 
my ln, dl. 


Morwolaeth Gedcon. 





| Z Neu, per- 
| dlysau. 


£ pen, 17. 5. 


9 Heb, 
ymn myned 


Jorddwyd, 


Cylch 
1209. 


— 


glust-dlysau ei ysglyfaeth: canys 
clust-dlysau aur oedd ganddynt 
hwy, o herwydd mai Ismaeliaid 
oeddynt hwy. 

25 A dywedasant, Gan roddi y 
rhoddwn Awynt A lledasant 77w 
wisg, a thaflasant yno bob un glust- 
dlws ei ysglyfaeth. 

26 A phwys y clust-dlysau aur a 
ofynasai efe, oedd fil a saith gant o 
siclaw aur; heb law y ?colerau, a'r 
arogl-bellenau, ar gwisgoedd por- 
phor, y rhai oedd am frenhinoedd 
Midian; ac heb law y tyrch oedd 
am yddfau eu camelod hwynt. 

27 A Gedeon £a wnaeth o hon- 
ynt ephod, ac ai gosododd yn ei 
ddinas ei hun Ophrah: a holl Israel 
a butteiniasant ar ei hol hi yno: a 
bu A4724 yn dramgwydd i Gedeon, 
ac i'w dŷ. 

28 Y Felly y darostyngwyd Midian 
o flaen meibion Israel, fel na chwan- 
egasant godi eu pennau. A'r wlad 
a gafodd lonydd ddeugain mlynedd 
yn nyddiau Gedeon. 

29 «I A Jerubbaal mab Joas a aeth, 
ac a drigodd yn ei dŷ ei hun. 

30 Ac 1 Gedeon yr oedd deng mab 
a thri ugain, a ddaethai ?o'i gorph ef: 
canys gwragedd lawer oedd iddo ef, 

31 A'I ordderch-wraig ef, yr hon 
oedd yn Sichem, a ymddâg hefyd 
iddo fab: ac efe a osododd ei enw 
ef yn Abimelech. 

a2 1 Felly Gedeon mab Joas a fu 
farw mewn oedran teg, ac a gladd- 
wyd ym meddrod Joas ei dad, yn 
Ophrah yr Abïezriaid. 

33 A phan fu farw Gedeon, ynas 
meibion Israel a. ddychwelasant, ac 
a butteiniasant ar ol Baalim; ac 
a wnaethant Baal-berith yn dduw 
iddynt. 

34 Felly meibion Israel ni chof- 
iasant yr ARGLWYDD eu Duw, yr 
hwn a'u gwaredasai hwynt o law 
eu holl elynion o amgylch; 

35 Ac ni wnaethant garedigrwydd 
â thŷ Jerubbaal, sef Gedeon, yn ol yr 
holl ddaioni a wnaethai efc 1 Israel. 


PENNOD IX. 


1 Abimelech, trwy gyd-fwriadu & gwŷr Sichem, 
a lladd ei frodyr, yn myned yn frenhin. 
Jotham, trwy ddammeg, yn eu ceryddu, ac 
yn rhag-fynegi eu cwymp hwy. 26 Gaal yn 
cyd-fwriadu &'r Sichemiaid yn eî erbyn ef, 
90 Zebul yn datguddio eu bwriad hwy. 45 
Abimelech yn eu gorchfygu hwynt, ac yn 
hau y ddinas â halen: A9 yn Uosgi amddiff- 
ynfa duw Derith.. 55 Ei ladd yntau yn 
Thebe» â darn o faen melin, 5 Cyflawni 
melldiU Jotham. 


254 


BARNWYR, IX. 


Bradwriaeth Abimelech. | 


C Abimelech mab Jerubbaal a| _ Cyn 


aeth i Sichem, at frodyr “ei 
fam, ac a ymddiddanodd â hwynt, 


CRIST 
Cylch 
1209. 





ac â holl dylwyth tŷ tad ei fam, gan |» pen. 8.31. 


ddywedyd, 

2 Dywedwch, attolwg, lle y clywo 
holl wŷr Sichem, Pa un “oreu i chwi, 
aì arglwyddiaethu arnoch o ddengwr 
a thri ugain, sef holl feibion Jerub- 
baal, ai arglwyddiaethu o un gwr 
arnoch * cofiwch hefyd mai eich as- 
gwrn a'ch cnawd chwi 4ydwyf fi. 

3 A brodyr ei fam a ddywedasant 
am dano ef, lle y clybu holl wŷr 
Sichem, yr holl eiriau hyn: a'u cal- 
onnau hwynt a drodd ar ol Abime- 
lech; canys dywedasant, Ein brawd 
ni vyw efe. 

4 A rhoddasant iddo ddeg a thri 
ugain o arian o dŷ Baal-berith: ac 
Abimelech a gyflogodd â hwynt 
boferwyr gwammal, y rhai a aeth- 
ant ar ei ol ef. 

5 Ac efe a ddaeth i dŷ ei dad i Oph- 
rah, ac a laddodd ei frodyr, meibion 
Jerubbaal, y 2Aai oedd, ddengwr a 
thri ugain, ar un garreg: ond Jo- 
tham, mab ieuangaf Jerubbaal, a 
adawyd; canys efe a ymguddiasai. 

6 A holl wŷr Sichem a holl dŷ 
Mîìlo a ymgasglasant, ac a aethant, 
ac a urddasant Abimelech yn fren- 
hin, wrth * ddyffryn y golofn yr hwn 
sydd yn Sichem. 

7 Tî A phan fynegasant hynny i 
Jotham, efe a aeth ac a safodd ar 
ben mynydd Garizim, ac a ddyrch- 
afodd ei lef, ac a waeddodd, dywed- 
odd hefyd wrthynt, Gwrandêwch 
arnaf fi, O wŷr Sichem, fel y gwran- 
dawo Duw arnoch chwithau. 

8 “Y prennau gan fyned a aeth- 


ant i enneinio brenhin arnynt; aj. 


dywedasant wrth yr olew-wydden, 
'Teyrnasa arnom ni. 

9 Ond yr olew-wydden a ddywed- 
odd wrthynt, A ymadawaf fi âm 
brasder, $â'r hwn trwof fi yr anrhy- 
deddant Dpuw a dyn, a myned *i 
lywodraethu ar y prennau eraill? 

10 A'r prennau a ddywedasant 
wrth y ffigysbren, Tyred di, teyrn- 
asa arnom nì. 

ll Ond y ffigysbren a ddywedodd 
wrthynt, A ymadawaf fi âm molys- 
dra, ac âm ffrwyth da, ac a âf fì i 
lywodraethu ar y prennau eraill? 

12 Yna y prennau a ddywedasant 
wrth y winwydden, Tyred di, teyrn- 
asa arnom ni, 


13 A'r winwydden a ddywedodd 


2 Heb. 
sydd dda, 


b pen. 11. 2, 


$ Neu, 
dderwen: 
Edrych 
Jos. 22. 26, 
Cylch 
1209. 


â Is, 104, 15, 


4 Neu, 
s.f ynu ac 
$ waered 
ros, 


—— NA AME ———————— O O 
. 


Dammeg Jotham. 


wrthynt hwy, A ymadawaf fi âm 

Cylch. | melyswin, *yr hwn sydd yn llawen- 

129. |hâu DUW a dyn, a myned i lywodr- 
ePs104.15. | aethu ar y prennau eralt. 

14 Yna yr holl brennau a ddy- 
wedasant wrth *y fieren, Tyred di, 
teyrnasa, arnom ni. 

15 A'r fieren a ddywedodd wrth y 
prennau, Os mewn gwirionedd yr en- 
neiniwch fi yn frenhin arnoch, deu- 
wch ac ymddiriedwch yn fy nghys- 
Ezec 19. | god i: ac onid ê, feled tân allan o'r 
- |Íieren, ac ysed gedrwydd Libanus. 
| 16 Yn awr gan hynny, os mewn 
gwirionedd a phurdeb y gwnaeth- 

och, yn gosod Abimelech yn fren- 
hin, ac os gwnaethoch yn dda â 
Jerubbaal, ac â'i dŷ, ac os yn 
ol haeddedigaeth ei ddwylaw y 
gwnaethoch iddo : 

17 (Canys fy nhad a ymladdodd 
drosoch chwi, ac a $anturiodd ei 
einioes ym mhell, ac a'ch gwared- 
odd chwi o law Midian: 

18 A chwithau a gyfodasoch yn er- 
byn tŷ fy nhad i heddyw, ac a ladd- 
asoch ei feibion ef, sef dengzwr a thri 
ugain, ar un garreg, ac a osodasoch 
Abimelech, mab ei law-forwyn ef, yn 
frenhin ar wŷr Sichem, o herwydd 
ei fod ef yn frawd i chwi:) 

19 Gan hynny, os mewn gwirion- 
cdd a phurdeb y gwnaethoch â Jc- 
rubbaal, ac âi dŷ ef, y dydd hwn; 
llawenychwch yn Abimelech, a lla- 
wenyched yntau ynoch chwithau: 

20 Ac onid ê, elcd fân allan o 
Abimelech, ac ysed wŷr Sichem, 
a thŷ Mîlo; Aefyd eled tân allan o 
wŷr Sichem, ac o dŷ Mìlo, ac ysed 
Abimelech. 

21 A Jotham a giliodd, ac a ffodd, 
ac a aeth ymaith i Beer, ac a drigodd 
yno, rhag ofn Abimelech ei frawd. 

22 4 Ac Abimelech a deyrnasodd 
ar Israel dair blynedd. 

23 A £Duw a ddanfonodd yspryd 


Cyn 
CRIST 





5 Neu, yr 
ysgallen. 


6 Neu, 
fwriodd. 


Cylch 
1206. 





b EON . . 
59, ^| drwg, rhwng Abimelech a gwŷr Si- 
W. * 
| 92 |chem; a gwŷr Sichem a aethant yn 


| 11919, |anghywir i Abimelech: 

94 Fel y delai y traha a wnelsid â 
deng mab a thri ugain Jerubbaal, 
ac y gosodid eu gwaed hwynt ar 
Abimelech eu brawd, yr hwn au 
lladdodd hwynt; ac ar wŷr Sichem, 
|wmwe.e [y rhai "ai cynnorthwyasant ef i 

grnfhaent| ladd eì frodyr. 

law ef. 25 A gwŷr Sichem a osodasant 

iddo ef gynllwynwyr ar ben y myn- 
yddoedd; a hwy a yspeiliasant 
bawb ar a oedd yn tramwy heibio 


Eh —— hy —— . I 


255 


BARNWYR, IX. 


iddynt ar hyd y ffordd. A myneg- 
wyd Aynny i Abimelech. 

26 A Gaal mab Ebed a ddaeth, efe 
a'i frodyr, ac a aethant drosodd i 
Sichem: a gwŷr Sichem a roiìsant 
eu hyder arno. 

27 A hwy a aethant i'r meusydd, 
ac a gasglasant eu gwinllannoedd, 
ac a sangasant eu grawnwin, ac a 
wnaethant *yn llawen, ac a aethant 
i mewn i dŷ eu duw, ac a fwyttas- 


ant ac a yfasant, ac a felldithïasant | 19 


Abimelech. 

28 A Gaal mab Ebed a ddywed- 
odd, Pwy yw Abimelech, a phwy 
yw Sichem, fel y gwasanaethem cf? 
onid mab Jerubbaal yw efe onid 
Zebul yw ei swyddog ? gwasanaeth- 
wch wŷr Hemor tad Sichem: canys 
paham y gwasanaethem ni ef? 

29 O na byddai y bobl hyn dan fy 
llaw i, fel y bwriwn ymaith Abime- 
lech! Ac efe a ddywedodd wrth Abi- 
melech, Amlhâ dy lu, a thyred allan. 

30 4 A phan glybu Zebul, llywodr- 
aethwr y ddinas, eiriau Gaal mab 
Ebed, y *9llidiodd ei ddigllonedd ef. 

31 Ac efe a anfonodd genhadau at 
Abimelech *yn ddirgel, gan ddywed- 
yd, Wele Gaal mab Ebed ai frodyr 
wedi dyfod i Sichem; ac wele hwynt 
yn cadarnhâu y ddinas i'th erbyn. 

32 Gan hynny cyfod yn awr liw 
nos, ti ar bobl sydd gyd â thi, a 
chynllwyn yn y maes: 

33 A chyfod yn fore ar godiad yr 
haul, a rhuthra yn erbyn y ddinas: 
ac wele, pan ddelo efe ar bobl 
sydd gyd âg ef allan i'th erbyn, 
yna gwna iddo *yr hyn a ellych. 

34 4 Ac Abimelech a gyfododd, 
vr holl bobl y rhai ocdd gyd âg ef, 
liw nos, ac a gynllwynasant yn er- 
byn Sichem yn bedair byddin. 

35 A Gaal mab Ebed a aeth allan, 
ac a safodd wrt ddrws porth y 
ddinas: ac Abimelech a gyfododd, 
ar bobl y rhai oedd gyd âg eí, or 
cynllwyn. 

36 A phan welodd Gaal y bobl, 
efe a ddywedodd wrth Zebul, Wele 
bobl yn dyfod i waered o ben y 
mynyddoedd. A dywedodd Zebul 
wrtho, Cysgod y mynyddoedd yr 
ydwyt ti yn ei weled fel dynion. 

37 A Gaal a chwanegodd etto lef- 
aru, ac a ddywedodd, Wele bobl 
yn dyfod i waered o *ganol y tir, 
a byddin arall yn dyfod o ffordd 
gwastadedd * Meonenim. 


38 Yna y dywedodd Zebul wrtho 


Gwrthryfel y Sichemiaid. 









Cyn 
CRIST 
Cylch 
1206. 


8 Neu, 
ganiadau 
Edryc 


9 Heb. 
poethodd, 


2eb. yn 
ddichell- 
gar, neu 
î Tormah. 


9 -Re - 
Jel y caffo 
dy law. 


4 Heb, 
Jogail. 


eu, 
ystyrwyr 
amseroedd, 





Gorchfygu y Sichemiaid. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1206. 


h]1 Bren. 1l2, 
25. 





| 8 Neu, ar- 
| nynt hwy. 


| 
j 
| 


| DU—— ——— 


ef, Pa le yn awr y mae dy enau 
di, âr Awn y dywedaist, Pwy yw 
Abimelech, pan wasanaethem ef? 
onid dyma y bobl a ddirmygaist 
ti? dos allan, attolwg, yn awr, ac 
ymladd i'w herbyn. 

39 A Gaal a aeth allan o flaen 
gwŷr Sichem, ac a ymladdodd âg 
Abimelech. 

40 Ac Abimelech a'i herlidiodd ef, 
ac efe a ffodd o'i flaen ef; a llawer 
a gwympasant yn archolledig hyd 
ddrws y porth. 

41 Ac Abimelech a drigodd yn 
Arumah: a Zebul a yrrodd ymaith 
Gaal a'i frodyr o breswylio yn Si- 
chem. 

42 A thrannoeth y daeth y bobl 
allan i'r maes: a mynegwyd hynny 
i Abimelech. 

43 Ac efe a gymmerth y bobl, ac 
a'u rhannodd yn dair byddin, ac a 
gynllwynodd yn y maes, ac a edrych- 
odd, ac wele y bobl wedi dyfod allan 
o'r ddinas; ac efe a gyfododd yn eu 
herbyn, ac a'u tarawodd hwynt. 

44 Ac Abimelech, a'r fyddin oedd 
gyd âc ef, a ruthrasant, ac a safas- 
ant wrth ddrws porth y ddinas: a'r 
ddwy fyddin erai a ruthrasant ar 
yr holl »a4 oedd yn y maes, ac a'u 
tarawsant hwy. 

45 Ac Abimelech a ymladdodd yn 
erbyn y ddinas yr holl ddiwrnod 
hwnnw: ac efe a ennillodd y ddin- 
as, ac a laddodd y bobl oedd yn- 
ddi, ac Pa ddistrywiodd y ddinas, 
ac ai hauodd â halen. 

46 1 A phan glybu holl wŷr tŵr 
Sichem Aynny, hwy a aethant i 
amddiffynfa tŷ duw Berith. 

47 A mynegwyd i Abimelech, ym- 
gasglu o holl wŷr tŵr Sichem. 

48 Ac Abimelech a aeth i fynu 
ì fynydd Salmon, efe a'r holl bobl 
oedd gyd âc ef: ac Abimelech a 
gymmerth fwyell yn ei law, ac a 
dorrodd gangen or coed, ac ai 
cymmerth hi, ac a2 gosododd ar 
ei ysgwydd; ac a ddywedodd wrth 
y bobl oedd gyd âg ef, Yr hyn a 
welsoch fi yn ei wneuthur, brys- 
iwch, gwnewch fel finnau. 

49 A'r holl bobl a dorrasant bob 
un ei gangen, ac a aethant ar ol 
Abimelech; ac a'u gosodasant wrth 
yr amddiffynfa, ac a_ losgasant $â 
hwynt yr amddiffynfa â thân: felly 
holl wŷr tŵr Sichem a fuant feirw, 
ynghylch mil o wŷr a gwragedd. 

50 í Yna Abimelech a aeth i 


223 


Thebez, ac ai hennillodd hi, 

5l Ac yr oedd tŵr cadarn y'nghan- 
ol y ddinas; a'r holl wŷr a'r gwrag- 
edd, a'r holl rai o'r ddinas, a_ffoi- 
sant yno, ac a gauasant arnynt, ac 
a ddringasant ar nen y tŵr. 

52 Ac Abimelech a ddaeth at y 
tŵr, ac a ymladdodd yn ei erbyn; 
ac a nesaodd at ddrws y tŵr, i'w 
losgi ef â thân. 

53 A 'rhyw wraig a daflodd ddarn 
o faen melin ar ben Abimelech, ac 
a ddrylliodd ei benglog ef. 


51 Yna “efe a alwodd yn fuan ar y |*; 
llangc oedd yn dwyn ei arfau ef, ac | 4. 


a ddywedodd wrtho, Tyn dy gleddyf, 
a lladd fi; fel na ddywedant am dan- 
af, Gwraig ai lladdodd ef. A'i langc 
a'i trywanodd ef, ac efe a fu farw. 

55 A phan welodd gwŷr Israel farw 
o Abimelech, hwy a aethant bob un 
i'w fangre. 


56 4 Felly y talodd Duw ddryg-| 


ioni Abimelech, yr hwn a wnelsai 


efe i'w dad, gan ladd ei ddeg brawd 


a thri ugain. 


57 A holl ddrygioni gwŷr Sichem | 
a dalodd Duw ar eu pen hwynt: a| 
melldith Jotham mab Jerubbaal a| 


ddaeth arnynt hwy. 
PENNOD X. 


1 Tola yn barnu Israel yn Samâr. 9 Jair a'i | 


ddeg mab ar hugain, i'r rhaî yr oedd deg 
dinas ar hugain. 7 Y PhiWstiaid a'r Am- 
moniaid yn gorthrymmu Israel. 10 Duw yn 
eu cyfyngdra yn eu danfon hwy at eu gau- 
dduwiau: 15 ac, ar eu hedifeirwch, yn tost- 
uro wrthynt. 


Am ar ol Abimelech, y cyfododd 
i *waredu Israel, Tola, mab 
Puah, mab Dodo, gwr o Issachar; 
ac efe oedd yn trigo yn Samir ym 
mynydd Ephraim. 

2 Ac efe a farnodd Israel dair 
blynedd ar hugain, ac a fu farw, ac 
a gladdwyd yn Samir. 

3 íl Ac ar ei ol ef y cyfododd Jair, 
Gileadiad; ac efe a farnodd Israel 
ddwy flynedd ar hugain. 

4 Ac iddo ef yr oedd deng mab ar 
hugain *yn marchogaeth ar ddeg ar 
hugain o ebolion asynod; a deg din- 
as ar hugain oedd ganddynt, y rhai 
a elwyd *Hafoth-Jair hyd y dydd 
hwn, y rhai ydynt yngwlad Gilead. 

5 A Jair a fu farw, ac a gladdwyd 
yn Camon. 

6 A Pmeibion Israel a chwanegas- 
ant wneuthur yr hyn oedd ddrwg 
yngolwg yr ARGLWYDD, âc â was- 
anaethasant Baalim, ac “Astaroth, 


BARNWYR, X. Lladd Abimelech. | 


| Thebez ; ac a wersyllodd yn erbyn 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1206. 


d 





í2Sam. 1 
21. 








apen, 12.13, 


epen,2,15. | 





Gorthrymmu Israel. BARNWYR, XI. 





â pen. 2. 14. 
5am, 


| 


e Deut. 32. 
Jer, 2. 13, 


f Deut. 32. 
| a7,3S. 
Jer. 2. 28. 


4 Heb. yr 
hyn fo da 
yn dy olwg. 


6 Heb, 
dieithriaid, 
& Es. 63. 9. 
ê Heb. 
gwllogwyd. 


7 Heb. 
rwyd 
ynghyd, 


b pen, 11, 8, 





a duwiau Syria, a duwiau Sidon, | PENNOD XI. 
a duwiau MEILg ï duwiau . meibion | 1 Yr ammod y Jephthah gwŷr Gilead 
Ammon, a duwiau y Philistiaid; â |, co; efe fod yn ben arnynt. 2 Oferedd 
gwrthodasant yr ARGLWYDD, ac ni | | yr ymddiddan am heddwch rhyngddo ef 
wasanaethasant, ef. | a'r Ammoniaid. 29 Adduned Jephthah. 
7 A llidiodd digllonedd yr AR-. oZ Jeplthah yn gorchfygu yr Ammonâaid : 
GLWYDD yn erbyn Israel; ac efe dou. 94 ac yn cwblhau eî addwned ar eî ferch. 
gwerthodd hwynt yn llaw y Philist- | A EPHTHAH y Gileadiad oedd 
iaid, ac yn llaw meibion Ammon. wr cadarn nerthol, ac efe ocdd 
8 A hwy a flinasant ac a ysigas- fabi wraig o butteinwraig: a Gilead 
ant feibion Israel y flwyddyn hon- a genhedlasai y Jephthah hwnnw. 
no tair blynedd ar bymtheg, holl 2 A gwraig Gilead a ymddâg iddo 
feibion Israel y rhai oedd tu hwnt. feibion: a meibion y wraig a gyn- 
i'r Iorddonen, y'ngwlad yr Amor- nyddasant, ac a fwriasant ymaith 
iaid, yr hon sydd yn Gilead. | Jephthah, ac a ddywedasant wrtho, 
9 Â meibion Ammon a aethant Nid etifeddi di yn nhŷ ein tad ni; 
trwy yr Iorddonen, i ymladd hefyd | canys mab gwraig ddïeithr ydwyf ti. 
yn erbyn Judah, ac yn erbyn Ben- | 3 Yna Jephthah a ffodd “rhag ei 
Jamin, ac yn erbyn tŷ Ephraim; fel | frodyr, ac a drigodd y'ngwlad Tob; 
bu gyfyng iawn ar Israel, a dynion Pofer a ymgasglasant at 


y 
10 $ A meibion Israel a lefasant | Jephthah, ac a aethant allan gyd|. 


ar yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, | âg ef. 

Pechasom yn dy erbyn; o herwydd| 4 4 Ac wedi 4am o ddyddiau, 
gwrthod o honom ein DUw, a|meibion Ammon a ryfelasant yn 
gwasanaethu Baalim hefyd. ' erbyn Israel. 

ll A dywedodd yr ARGLWYDD | 5 A phan oedd meibion Ammon 
wrth feibion Israel, Oni waredais | yn rhyfela yn erbyn Israel, yna hen- 
chwi rhag yr Aiphtiaid, a rhag yr | uriaid Gilead a aethant ìi gyrchu 
Amoriaid, a rhag meibion Ammon, | Jephthah o wlad Tob: 

a rhag y Philistiaid? 6 Ac a ddywedasant wrth Jeph- 

12 Y Sidoniaid hefyd, a'r Amalec- | thah, Tyred, a bydd yn dywysog i 
iaid, a'r Maoniaid, a'ch gorthrym- ! ni, fel yr ymladdom yn erbyn meib- 
masant chwi; a llefasoch arnaf, a | ìon Ammon. 
minnau a'ch gwaredais chwi o'u| 7 A Jephthah a ddywedodd wrth 
llaw hwynt. henuriaid Gilead, “Oni chasasoch 

13 “Etto chwi 2m gwrthodasoch | chwi fi, ac 2m gyrrasoch o dŷ fy 
i, ac a wasanaethasoch dduwiau | nhad? a phaham y deuwch attaf fì 
dieithr: am hynny ni waredaf chwi | yn awr, pan yw gyfyng arnoch 
mwyach, 8 A henuriaid Gilead a ddywed- 

14 Ewch, a fllefwch at y duwiau a. asant wrth Jephthah, Am hynny y 
ddewisasoch: gwaredant hwy chwi | dychwelasom yn awr attat ti, fel y 
yn amser eich cyfyngdra. delit gyd â ni, ac yr ymladdit yn er- 

15 A meibion Israel a ddywed- | byn meibion Ammon, ac y byddit i 
asant wrth yr ARGLWYDD, Pechas- | ni yn ben ar holl drigolion Gilead. 
om; gwna di i ni *fel y gwelych |. 9 A Jephthah a ddywedodd wrth 
yn dda: etto gwared ni, attolwg, | henuriaid Gilead, O dygwch fi yn 
y dydd hwn. fy ol i ymladd yn erbyn meibion 

16 A hwy a fwriasant ymaith y | Ammon, a rhoddi or ARGLWYDD 
duwiau *dïeithr o'u mysg, ac a was- | hwynt o'm blaen i; a gaf fi fod yn 
anaethasant yr ARGLWYDD: £ai | ben arnoch chwi? 
enaid ef a *dosturiodd, o herwydd 10 A henuriaid Gilead a ddywed- 
adfyd Israel. asant wrth Jephthah, Yr ARGLWYDD 

17 Yna meibion Ammon a ymgyn- | a fyddo yn *dyst rhyngom ni, oni 
nullasant, ac a wersyllasant yn Gil- wnawn ni felly yn ol dy air di. 
ead: a meibion Israel a ymgasglas- | lî Yna Jephthah a aeth gyd â 
ant, ac a wersyllasant ym Mispah. __ henuriaid Gilead; a'r bobl a'i gosod- 

18 Y bobl hefyd a thywysogion asant ef yn ben ac yn dywysog ar- 
Gilead a ddywedasant wrth eu gil- nynt: a Jephthah a adroddodd ei 





erbyn meibion Ammon? efe"a fydd | ym Mispah. 
yn bennaeth ar drigolion Gilead, 12 « A Jephthah a anfonodd gen- 


251 


Cyn 
CRIST 
Cyìch 
1161. 





sa Heb,ll, 


92, a elwir ; 


Jephthae. 


2 Neu, 
o wyneb, 


b pen. 9. 4 
1 Sam, 22. 


c Gen, 26, 
27. 


$ Heb, 


wran- 
dawydd. 


ydd, Pa wr a ddechreu ymladd yn holl eiriau “ger bron yr ARGLWYDD 'YSain. ìo 


Cylch 
1149. 


Jephthah yn barnu. 


| 
| 
| 
| 





| 


a — i ——————— 


HL DDU EYFNN ————h—————pgmp— 












Cyn 
CRIST 
Cylch 
1143. 





Sim, 21. 
J wb 


f Deut, 2, 
9, 19. 
'g Num, 14, 


Os 
h Num. 20. 
j 


ií Num. 20, 
14, 


| k Num. 21. 


1 Num. 21. 
11. 


P Num. 21, 
2 


g Deut, 2. 
90, 





Oennadwri, Jephthah 


hadau at frenhin meibion Ammon, 
gan ddywedyd, Beth sydd iti a 
wnelych â mi, fel y delit yn fy er- 
byn i ymladd yn fy ngwlad i? 

13 A brenhin meibion Ammon a 
ddywedodd wrth genhadau Jeph- 
thah, “O herwydd i Israel ddwyn fy 
ngwlad i pan ddaeth i fynu or 
Aipht, o Arnon hyd Jabboc, a hyd 
yr Iorddonen: yn awr gan hynny 
dod hwynt adref mewn heddwch. 

14 A Jephthah a anfonodd dra- 
chefn genhadau at frenhin meibion 
Ammon ; | 

15 Ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn 
y dywed Jephthah ; ' Ni ddug Israel 
dir Moab, na thir meibion Ammon : 

16 Ond pan ddaeth Israel i fynu 
o'r Aipht, a £rhodio trwy yr anial- 
wch, hyd y môr coch, a ^dyfod i 
Cades ; 

17 Yna 'Israel a anfonodd genhad- 
au at frenhin Edom, gan ddywedyd, 
Gâd i mi dramwy, attolwg, trwy dy 
wlad di. Ond ni wrandawodd bren- 
hin Edom. A hwy a anfonasant 
hefyd at frenhin Moab: : ond ni fyn- 
nai yntau. Felly Israel a arhosodd 
yn Cades. 

18 Yna hwy a gerddasant yn yr 
anialwch, ac “a amgylchynasant 
wlad Edom, a gwlad Moab; ac !a 
ddaethant o du codiad haul i wlad 
Moab, ac a wersyllasant tu hwnt i 


.jArnon; ac “ni ddaethant o. fewn 
'|terfyn Moab: canys "Arnon ocdd 


derfyn Moab. 

19 Ac 9Israel a anfonodd genhadau 
at Sehon brenhin yr Amoriaid, bren- 
hin Hesbon; ac Israel a ddywedodd 
wrtho, PGâd i ni dramwy, attolwg, 
twy dy wlad di, hyd fy mangre. 

20 Ond nid ymddiriedodd Sehon i 
Israel fyned trwy ei derfyn ef: eithr 
Sehon a gasglodd ei holl bobl, a 
hwy a wersyllasant yn Jahaz, ac efe 
a ymladdodd yn erbyn Israel. 

21 Ac ARGLWYDD DDUW Jlsrael 
a roddodd Sehon a'i holl bobl yn 
llaw Israel; a hwy a'u tarawsant 
hwynt. Felly Israel a feddiannodd 
holl wlad yr Amoriaid, trigolion y 
wlad honno. 

22 Meddiannasant hefyd “holl der- 
fynau yr Amoriaid, o Arnon hyd 
Jabboc, ac o'r anialwch hyd yr 
Iorddonen. 

23 Felly yn awr, ARGuïwyDD DDUW 
Israel a fwriodd yr Amoriaid allan 
o flaen ei bobl Israel: gan hynny 
aî tydi a'i meddiennit hi 


258 


BARNWYR, XI. 











24 Oni feddienni di yr hyn a roddo 
Cemos dy dduw i ti i'w feddiannu? 
Felly yr hyn oll a oresgyno yr AR- 
GLWYDD ein Duw o'n blaen ni a 
feddiannwn ninnau. 





at, yr Ammoniaid. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1142. 


25 ' Ac yn awr, a vyt ti yn well na |r Num. 22. 
Balac mab Sippor, brenhin Moab ê | Jos. 24. 9. 


a ymrysonodd efe erioed âg Israel, 
neu gan ymladd a ymladdodd efe 
i'w herbyn hwy? 

26 Pan oedd Israel yn trigo yn 
Hesbon ai threfydd, ac yn Aroer 
a'i threfydd, ac yn yr holl ddinas- 
oedd y rhai sydd wrth derfynau Ar- 
non, dri chân mlynedd; paham nad 
achubasoch Avyn6 y pryd hwnnw? 

27 Am hynny ni phechais i yn dy 
erbyn di; ond yr ydwyt ti yn 
gwneuthur cam â mi, gan ymladd 
yn fy erbyn i; yr ARGLWYDD Farn- 


wr a farno heddyw rhwng meibion | 


Israel a meibion Ammon. 
28 lr hynny ni wrandawodd bren- 

hin meibion Ammon ar eiriau Jeph- 

thah, y rhai a anfonodd efe atto. 

29 4 Yna y daeth *yspryd yr AR- 
GLWYDD ar Jephthah; ac efe a aeth 
dros Gilead a Manasseh ; ac a aeth 
dros Mispah Gilead, ac o Mispah 
Gilead yr aeth efe drosodd a£ feib- 
ion Ammon. 

30 A Jephthah a addunedodd 
adduned i'r ARGLWYDD, ac a ddy- 
wedodd, Os gan roddi y rhoddi di 
feibion Ammon yn fy llaw i; 

31 Yna yr *hwn a ddelo allan o 
ddrysau fy nhŷ i'm cyfarfod, pan 
ddychwelwyf mewn heddwch oddi 
wrth feibion Ammon, a fydd eiddo 
yr ARGLWYDD, a mi ai hoffrymmaf 
ef yn boeth-offrwm. 

32 1 Felly Jephthah a aeth dros- 
odd at feibion Ammon i ymladd 
yn eu herbyn: ar ARGLWYDD a'u 
rhoddodd hwynt yn ei law ef. 

33 Ac efe au tarawodd hwynt o 
Aroer hyd oni ddelych di i Minnith, 
sef ugain dinas, a hyd *wastadedd y 
gwinllannoedd, â lladdfa fawr iawn. 
Felly y darostyngwyd meibion Am- 
mon o flaen meibion Israel. 

34 «I A Jephthah a ddaeth i Mis- 
pah i'w dŷ ei hun: ac wele *ei ferch 
yn dyfod allan i'w gyfarfod .â thym- 
panau, ac â dawnsiau; a hi oedd eì 
unig etifedd ef; nid ocdd ganddo 
X na mab na merch ond y hi. 

35 A phan welodd efe hi, efe a 
rwygodd ei ddillad, ac a ddywedodd, 
Ah! ah! fy merch, gan ddarostwng 
y darostyngaist fi; ti hefyd wyt um 


s pen. 3. 10. 


4 Heb. 
yr hyn 
a, ddelo 
allan, 
a ddaw 
allan, 


5 Neu, 
Abel, 


t Exod. 15. 
20. 
1 Sam. 18. 
Ps. 68. 25, 


6 Neu, 


o'r eiddo 
ei hun na 
mab na 
merch. 

b 


eb, 
o hono ei 
hun. 








Jephthah yn gorchfygu 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1149. 





7 Heb, 
a myned â 
waered. 


8 Heb, o 
fRlwyddyn 
fw Mn 
9 Neu, ym- 

| ddiddan â 
merch. 


a Edrych 
pen. 8, 1, 


alw yd, 
ynghyd, 
| 


o'r rhai sydd yn fy molestu: canys 
myfi a agorais fy ngenau wrth yr 
ARGLWYDD, ac ni allaf gilio. 

36 A hî a ddywedodd wrtho, Fy 
nhad, od agoraist dy enau wrth yr 
ARGLWYDD, gwna i mì yn ol yr 
hyn a aeth allan o'th enau; gan 
i'' ARGLWYDD wneuthur drosot ti 
ddïaledd ar dy elynion, meibion 
Ammon. 

97 Hi a ddywedodd hefyd wrth 
ei thad, Gwneler i mi y peth hyn; 

paid â mi ddau fis, feì yr elwyf Ti 
Fan ac ìi waered ar y mynyddoedd, 
ac yr wylwyf o herwydd fy mor- 
wyndod, mi a'm cyfeillesau. 

38 Ac efe a ddywedodd, Dos. Ac 
efe ai gollyngodd hi dros ddau fis. 
A hi a aeth âi chyfeillesau, ac a 
wylodd o herwydd eì morwyndod 
ar y mynyddoedd. 

39 Ac ym mhen y ddau fis hi a 
ddychwelodd at ei thad: ac efe a 
wnaeth â hi yr adduned a addun- 
asai efe: a hi ni adnabuasai wr. A 
bu A47» yn ddefod yn Israel, 

40 Fyned o ferched Israel *bob 
'[blwyddyn i *alaru am ferch Jeph- 
thah y Gileadiad, bedwar diwrnod 
yn y flwyddyn. 

PENNOD XII. 


Mo( Ephraimiaid yn cwerylu â Jephthah; a 
gwŷr Gilead yn eu lladd hwynt, ac yn eu 
hadnaUVod, wrth y gaîr ShiUboleth. ï Marw- 
olaeth Jephthah, 8 Ibsan, a'i ddeg mab ar 
hugain, a'â ddeg merch ar hugain, 11 ac 
Elon, 13 ac Abdon, a'i ddeugain mab, a'i 
ddeg ŵyr ar hugain, yn barnu Israel. 


y GWYR Ephraim a ^ymgasgl- 
asant, ac a aethant tu a'r go- 
gledd, ac a ddywedasant wrth Jeph- 
thah, Paham yr aethost ti drosodd 
i ymladd yn erbyn meibion Am- 
mon, ac na elwaist arnom ni i fyn- 
ed gyd â thi? dy dŷ di a losgwn ni 
am dy ben â thân. 

2 A Jephthah a ddywedodd wrth- 
ynt hwy, Myfi 2m pobl oeddem yn 
ymryson yn dost yn erbyn meibion 
Ammon; ami a 'ch gelwais chwi, ond 
ni waredasoch fi o'u llaw hwynt, 

3 A phan welais i nad oeddych yn 
fy achub, mi a osodais fy einioes 
yn fy llaw, ac a euthum yn erbyn 
meibion Ammon; ar ARGLWYDD 
au rhoddodd hwynt yn fy llaw 

: paham gan hynny y daethoch i 
fynu attaf fi y dydd hwn, i ymladd 
i'm herbyn? 

4 Yna Jephthah a gasglodd yng- 
Mr holl wŷr Gilead, ac a ymladd- 
odd âg o Ng on a 'gwŷr Gilead a 


259 


BARNWYR, XII. 


darawsant Ephraim, am ddywedyd 
o honynt hwy, Ffoaduriaid Ephraim 
ym mysg yr Ephraimiaid, ac ym 
mysg Manasseh, ydych chwi y Gil- 
eadiaid. 

5 A'r Gileadiaid a ennillasant ryd- 
au yr Iorddonen o flaen yr Eph- 
raimiaid: a phan ddywedai yr Eph- 
raimiaid a ddïangasent, Gedwch i 
mi fyned drwodd: yna gwŷr Gilead 
a ddywedent wrtho, Ai Ephraim- 
iad ydw yt tit Os dywedai yntau, 
Nag ê; 

6 Yna y dywedent wrtho, Dywed 
yn awr, Shibboleth. Dywedai yn- 
tau, Sibboleth : canys ni fedrai efe 
lefaru felly. Yna y dalient ef, ac y 
lladdent ef wrth rydau yr Iorddon- 
en. A chwympodd y pryd hwnnw 
o Ephraim ddwy fil a deugain. 

7 A Jephthah a farnodd Israel 
chwe blynedd. Yna y bu farw Jeph- 
thah y Gileadiad, ac .a gladdwyd 
yn un o ddinasoedd Gilead. 

8 T Ac ar eì ol ef, Ibsan o Beth- 
lehem a. farnodd Israel. 

9 Ac iddo ef yr oedd deng mab ar 
hugain, a deng merch ar hugain, y 
rhai a anfonodd efe allan, a deng 
merch ar hugain a ddug efe i'w 
feibion oddi allan. Ac efe a farn- 
odd israel saith mlynedd. 

10 Yna y bu farw Ibsan, ac a 
gladdwyd yn Bethlehem. 

ll 4 Ac ar ei ol ef, Elon y Zabu- 
loniad a farnodd Israel: ac efe a 
farnodd Israel ddeng mlynedd. 

12 Ac Elon y Zabuloniad a fu 
farw, ac a gladdwyd yn AJjalon, 
y'ngwlad Zabulon. 

13 $ Ac Abdon mab Hìlel y Pira- 
thoniad a farnodd Israel ar ei ol ef. 

14 Ac iddo ef yr oedd deugain o 
feibion, a deg ar hugain o ŵyrion, 
Pyn marchogaeth ar ddeg a thri 
ugain o ebolion asynod: ac efe a 
farnodd Israel wyth mlynedd. 

15 Ac Abdon mab Hìlel y Pira- 
thoniad a fu farw: ac a gladdwyd 
yn Pirathon, y'ngwlad Ephraim, ym 
mynydd yr Amaleciaid. 


PENNOD XIII. 
1 Israel yn llaw y Philistiaid, 2 Angel yn ym- 


ddangos 4 wraîg Manoah; 8 ac wedi hynny 
i Manoah. 15 Ojrwm Manoah, ac adnabod 
yr angel. 24 Genedigaeth Samson. 
MEIBION Israel a chwaneg- 
asant “wneuthur yr hyn oedd 
ddrwg y 'ngolwg yr ARGLWYDD: ar 
ARGLWYDD a'u roddodd hwynt yn 
llaw y Philistiaid ddeugain mlynedd. 


yr Ephraimiaid. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1143, 


Cylch 
TO fto 


Cylch 
1120, 


Cylch 
1120. 


b nen, 5. 10, 
a 10, 4, 


Cylch 
1112, 





Angel yn ymddangos 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1161, 


b Num, 6. 
2,9. 


c Num. 6, 5. 
lSam, l, 


2 Heb. 


2 4 Ac yr oedd rhyw wr yn So- 
rah, o dylwyth y Daniaid, a'i enw 
ef oedd, Manoah; a'ì wraig ef oedd 
ammhlantadwy, heb esgor. 

3 Ac angel yr ARGLWYDD a ym- 
ddangosodd i'r wraig, ac a ddywed- 
odd wrthi, Wele, yn awr ammhlant- 
adwy.ydwyt tì, ac heb esgor: ond 
ti a feichiogi, ac a esgori ar fab. 

4 Ac yn awr, attolwg, ymochel, ac 
nac ŷf win na dïod gadarn, ac na 
fwytta ddim aflan. 

5 Canys wele, ti a feichiogi, ac a 
esgori ar fab; ac “ni ddaw ellyn ar 
ei ben ef: canys Nazaread i DDUw 
fydd y bachgen o'r groth: ac efe 
a ddechreu waredu Israel o law y 
Philistiaid. 

6 $ Yna y daeth y wraig ac a fyn- 


legodd i'w gwr, gan ddywedyd, Gwr 


Duw a ddaeth attaf fi; a'i bryd ef 
oedd fel pryd angel Duw, yn ofn- 
adwy iawn: ond ni ofynais iddo o 
ba le yr oedd, ac ni fynegodd yn- 
fau ì mì ei enw. 

7 Ond efe a ddywedodd wrthyf, 
Wele, tì a feichiogi, ac a esgori ar 
fab. Ac yn awr nac $ŷf win na 
dïod gadarn, ac na fwytta ddim 
aflan: canys Nazaread ì DDUw 
fydd y bachgen, o'r groth hyd 
ddydd ei farwolaeth. 

8 $ Yna Manoah a weddïodd ar 
yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, At- 
tolwg, fy Arglwydd, gâd ìi wr Duw 
yr hwn a anfonaiìst, ddyfod eilwaith 
attom ni, a dysgu i ni beth a wnel- 
om i'r bachgen a enir. 

9 A Duw a wrandawodd ar lef 
Manoah: ac angel Duw a ddaeth 
eilwaith at y wraig, a hi yn eistedd 
yn y maes; ond Manoah ei gwr nid 
oedd, gyd â hi. 

10 A'r wraig a frysiodd, ac a red- 
odd, ac a fynegodd i'w gwr, ac a 
ddywedodd wrtho, Wele, ymddang- 
osodd y gwr i mi, yr hwn a ddaeth 
attaf fi y dydd arall. 

11 A Manoah a gyfododd, ac a 
aeth ar ol ei wraig, ac a ddaeth at 
y gwr, ac a ddywedodd wrtho, Ai ti 
yw y gwr a leferaist wrth y wraig ? 
Dywedodd yntau, 7ê, myfi. 

12 A dywedodd Manoah, Deled 
yn awr dy eiriau ì ben. *Pa fodd 


P h . o 
faary | y trinwn y bachgen, *ac y gwnawn 


bachgen? 
Neu, 
a pha beth 


iddo ef? 
13 Ac angel yr ARGLWYDD a 


Hia.bh | ddywedodd wrth Manoah, Rhag yr 
/e«he? | hyn oll a ddywedais wrth y wraig, 


ymocheled hi. 


260 


BARNWYR, XIII. 


l4 Na fwyttâed o ddim a ddêl 
allan o'r winwydden, nac yfed win 
na dïod gadarn, ac na fwyttâed 
ddim aflan: cadwed yr hyn oll a 
orchymynais iddi. 

15 1 A dywedodd Manoah wrth 
angel yr ARGLWYDD, “Gâd, attol- 
wg, i ni dy attal, tra y parottôm 
fŷn gair ger dy fron di. 

16 Ac angel yr ARGLWYDD â 
ddywedodd wrth Manoah, Ped at- 
telit fi, ni fwyttâwn o'th fara di: 
os gwnei boeth-offrwm, gwna ef 
i'r ARGLWYDD. Canys ni wyddai 
Manoah maì angel yr ARGLWYDD 
oedd, efe. 

17 A Manoah a ddywedodd wrth 
angel yr ARGLWYDD, Beth yw dy 
enw, fel y'th anrhydeddom di pan 
ddelo dy eiriau t ben ? 

18 Ac angel yr ARGLWYDD a ddy- 
wedodd wrtho, “Paham yr ymofyni 
am fy enw, gan ei fod 'yn rhy- 
feddol ? 

19 Felly Manoah a gymmerth 
fŷn gafr, a bwyd-offrwm, ac a 
hoffrymmodd ar y graig i'r AR- 
GLWYDD, A'r angel a wnaeth yn 
rhyfedd: a, Manoah a'i wraig oedd 
yn edrych. 

20 Canys, pan ddyrchafodd y fflam 
oddi ar yr allor tu a'r nefoedd, yna 
angel yr ARGLWYDD a ddyrchaf- 
odd yn fflam yr allor: a Manoah 
a'i wraig oedd yn edrych ar Aym- 
ny, ac a syrthiasant i lawr ar eu 
hwynebau. 

21 (Ond ni chwanegodd angel yr 
ARGLWYDD ymddangos mwyach ìi 
Manoah, nac i'w wraìg.) Yna y 
gwybu Manoah mai angel yr ARn- 
GLWYDD oedd efe. 

22 A Manoah a ddywedodd wrth 
ei wraig, £Gan farw y byddwn 
feirw; canys gwelsom DDUW. 

23 Ond ei wraig a ddywedodd 
wrtho ef, Pe mynnasai yr ARGLWYDD 
ein lladd ni, ni dderbyniasai efe 
boeth-offrwm a bwyd-offrwm o'n 
llaw ni, ac ni ddangosasai efe i ni 
yr holl bethau hyn, ac ni pharasai 
efei ni y pryd hyn glywed y fath 
bethau. 

24 4 A'r wraig a ymddâg fab, ac 
a alwodd eì enw ef PSamson. A'r 
bachgen a gynnyddodd; ar AR- 
GLWYDD a'i bendithiodd ef. 

25 Ac 'yspryd yr ARGLWYDD a 
ddechreuodd ar amseroedd ei gyn- 
hyrfu ef y'ngwersyll Dan, rhwng 
Sorah ac Estaol 


 Manoah a'i wraâg. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1161. 





â Gen. 18. 5. 
pen. 6, 18, 


eGen.32,29. 
f Es, 9. 6. 


h Heb. 11, 
GY 


il Sam.,1ll. 
6. 


Samson yn lladd Uew. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1141, 


PENNOD XIV. 

1 Samson yn deisyf cael gwraig o'r Philistiaid : 
6 yn lladd llew yn ei daith; .$ ac wrth 
ddychwelyd, yn cael mêl yn eî ysgerbwd ef. 
10 Gwledd brïodas Samson. l12 Ei wraig 
yn datguddio eî ddychymmyg ef. 19 Yniau 
yn yspeilio deg ar hugain o'r Philistiaid. 
20 Ei wraîg ef yn prïodi un arall. 

SAMSON a aeth i waered ìi 
Timnath; ac a ganfu wraig yn 

Timnath, o ferched y Philistiaid. 

2 Ac efe a ddaeth i fynu, ac a 
e; ey 
fynecodd i'w dad ac i'w fam, ac a 


ddywedodd, Mi a welais wraig yn 


2 Heb. yn 
uniawn yn 
fy ngol- 


b pen. 3. 10. 
1 Sam. 11, 
6. 


Timnath o ferched y Philistiaid: 
cymmerwch yn awr honno yn wraig 
i mi. 

3 Yna y dywedodd ei dad a'i fam 
wrtho, Onid oes ym mysg merched 
dy frodyr, nac ym mysg fy holl 
bobl, wraig, pan ydwyt ti yn myn- 
ed ì geisio gwraig or Philistiaid 
dïenwaededig? A dywedodd Sam- 
son wrth ei dad, Cymmer hi i mi; 
canys y mae hi *wrth fy modd i. 

4 Ond *ni wyddai ei dad ef na'i 
fam mai oddi wrth yr ARGLWYDD 
yr oedd hyn, mai ceisio achos yr 
oedd efe yn erbyn y Philistiaid: can- 
ys y Philistiaid oedd y pryd hwnnw 
yn arglwyddiaethu ar Israel. 

5 Yna Samson a aeth i waered, 
ai dad aì fam, i Timnath; ac a 
ddaethant hyd winllannoedd Tim- 
nath: ac wele genaw llew yn rhuo 
yn ei gyfarfod ef. 

6 Ac Pyspryd yr ARGLWYDD a 
ddaeth yn rymmus arno ef; ac efe 
a holltodd y /lew fel yr holltid myn, 
ac nid oedd dim yn ei law ef: ond 
ni fynegodd efe i'w dad nac i'w fam 
yr hyn a wnelsai. 

7 Ac efe a aeth i waered, ac a ym- 
ddiddanodd â'r wraig; ac yr oedd 
hi wrth fodd Samson. 

8 4 Ac ar ol ychydig ddyddiau 
efe a ddychwelodd i'w chymmeryd 
hi; ac a drodd i edrych ysgerbwd 
y llew: ac wele haid o wenyn a 
mêl ynghorph y llew. 

9 Ac efe ai cymmerth yn ei law, 
ac a gerddodd dan fwytta; ac a 
ddacth at ei dad a'i fam, ac a rodd- 
odd iddynt; a hwy a fwyttasant: 
ond ni fynegodd iddynt hwy mai 
o “pl y llew y cymmerasai efe 

mêl. 

10 4 Felly ei dad ef a aeth i 
waered at y wraig; a Samson a 
wnaeth yno wledd: canys felly y 
gwnai y gwŷr ieuaingc. 

ll A phan welsant hwy ef, yna y 


261 


BARNWYR, XIV. 


cymmerasant ddeg ar hugain o gyf- 
eillion i fod gyd âg ef. 

12 1 A Samson a ddywedodd wrth- 
ynt, “Rhoddaf i chwi ddychymmyg 
yn awr: os gan fynegi y mynegwch 
ef i mi o fewn saith niwrnod y 
wledd, ac a'? cewch; yna y rhoddaf 
i chwi ddeg ar hugain o *len-llïein- 
iau, a deg pêr ar hugain o ddillad: 

13 Ond os chwi ni fedrwch e fyn- 
egi i mi; yna chwi a roddwch i mi 
ddeg ar hugain o len-llïeiniau, a deg 
pêr ar hugain o wisgoedd. Hwy- 


thau a ddywedasant wrtho, Traetha. 


dy ddychymmyg, fel y clywom ef. 

14 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Allan o'r bwyttâwr y daeth bwyd, 
ac o'r cryf y daeth allan felysdra. 
Ac ni fedrent ddirnad y dychym- 
myg mewn tri diwrnod. 

15 Ac yn y seithfed dydd y dy- 
wedasant wrth wraig Samson, Huda 
dy wr, fel y mynego efe i ni y dy- 
chymmyg; rhag i ni dy losgi di a 
thŷ dy dad â thân: ai i'n *ftlodi 
ni y'n gwahoddasoch? onid fely 
y mae? 

l6 A gwraig Samson a wylodd 
wrtho ef, ac a ddywedodd, Yn ddi- 
au y mae yn gas gennyt fi, ac nid 

yn fy ngharu: dychymmyg a 
roddaist i feibion fy mhobl, ac nis 
mynegaist i mi. A dywedodd yn- 
tau wrthi, Wele, nis mynegais i'm 
tad nac i'm mam: ac a2 myneg- 
wn i tì? 

17 A hi a wylodd wrtho ef y saith 


niwrnod hynny, tra yr oeddid yn 


cynnal y wledd: ac ar y seithfed 
dydd y mynegodd efe iddi hi; can- 
ys yr oedd hi yn ei flino ef; a hi 
a fynegodd y dychymmyg i feibion 
ei phobl. 

18 A gwŷr y ddinas a ddywedasant 
wrtho ef y seithfed dydd, cyn mach- 
ludo yr haul, Beth sydd lien 
na mêl? a pheth gryfach na llew? 
Dywedodd yntau wrthynt, Oni bu- 
asai i chwi aredig â'm hanner i, ni 
chawsech allan fy nychymmyg. 

19 1 Ac yspryd yr ARGLWYDD â 
ddaeth arno ef; ac efe a aeth i waer- 
ed i Ascalon, ac a darawodd o hon- 
ynt ddeg ar hugain, ac a gymmerth 
eu *hyspail, ac a roddodd y parau 
dillad i'r rhai afynegasant y dychym- 
myg: a'i ddigllonedd ef a lidiodd, 
ac efe a aeth i fynu i dŷ ei dad. 

20 A rhoddwyd gwraig Samson i'w 
gyfaill ef ei hun, yr hwn a gymmer- 
asai efe yn gyfaill. 


IJ 


Dychymmyg Samson. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1141, 


o1 Pren. 10, 
gi 





8 Neu, 
grysau. 


4 Neu, 
meddian- 
nu, 


5 Neu 
dillad, 





Dol Samson ar y Phlulistiaid. 


a 
— 
Ran 
mm” 
E 


2 Neu, 
Difai, &c. 
oddi wrth. 


3 Neu, 
bentewyn- 
ion. 


4 mab yng 
mnghyf- 
raith. 


5 Heb, 
ddisgyn- 
asant, 


PENNOD XV. 


1 Samson yn eael nâg am eî wraîg. 9 Ynlau 
yn llosgi ŷd y Philistiaid & Uwynogod ac & 
ffaglau. 6 Y Philistiaid yn Uosgi eî wraig 
ef a'i thad. Y Samson yn eu taro hwynt 
glun a morddwyd. 9 Gwŷr Judah yn & 
rwymo ef, ac yn eî draddodi ŵr Philistiaid. 
14 Yntau yn eu lladd hwynt â gên asyn. 1$ 
Duw yn gwneuthur y fynnon En-haccore 
iddo ef yn Lehd. 

Av wedi falm o ddyddiau, yn am- 

ser cynhauaf y gwenith, Sam- 

Son a aeth i ymweled â'i wraig â 
mŷn gafr; ac a ddywedodd, Mi a 
âf i mewn at fy ngwraig i'r ystafell. 
Ond ni chaniattâi ei thad hi iddo 
ef fyned i mewn. 

2 A'i thad a lefarodd, gan ddy- 
'wedyd, Tybiaswn i ti ei chasâu hi; 
am hynny y rhoddais hi i'th gyfaill 
di: onid yw ei chwaer ieuangaf yn 
lanach na hi? bydded Aommo i ti, 
attolwg, yn ei lle hi. 

3 T A Samson a ddywedodd wrth- 
ynt, “Difeiach ydwyf y waith hon 
na'r Philistiaid, er i mi wneuthur 
niwed iddynt, 

4 A Samson a aeth ac a ddaliodd 
dri chant o lwynogod; ac a gym- 
merth * ffaglau, ac a drodd gynffon 
at gynffon, ac a osododd un ffagl 
rhwng dwy gynffon yn y canol. 

5 Ac efe a gynneuodd dân yn y 
ffaglau, ac a'u gollyngodd Awynt i 
ydau y Philistiaid; ac a losgodd hyd 

nôd y dasau, a'r ŷd ar ei droed, y 
gwinllannoedd Aefyd,a'z' olew-wydd. 

6 $ Yna y Philistiaid a ddywedas- 
ant, Pwy a wnaeth hyn? Hwythau 
a ddywedasant, Samson *daw y Tim- 
niad; am iddo ddwyn ei wraig ef, 
aii rhoddi i'w gyfaill ef. A'r Philist- 
iaid a aethant i fynu, ac aii llosgas- 
ant hi a'i thad â thân. 

7 * A dywedodd Samson wrthynt, 
Er i chwi wneuthur fel hyn, etto 
mi a ymddïalaf arnoch chwi; ac 
wedi hynny y peidiaf. 

8 Ac efe a'u tarawodd hwynt glun 
a morddwyd â lladdfa fawr: ac efe 
a aeth i waered, ac a arhosodd yng 
nghoppa craig Etam. 

9 Yna y Philistiaid a aethant 
ìi fynu, ac a wersyllasant yn Judah, 
ac a ymdaenasant yn Lehi. 
| 10 A gwŷr Judah a ddywedasant, 
| Paham y daethoch i fynu i'n herbyn 
ni? Dywedasant hwythau, I rwymo 
Samson y daethom i fynu, i wneuthur 
iddo ef fel y gwnaeth yntau i ninnau. 

ll Yna tair mil o wŷr o Judah a 





*aethant i goppa craig Etam, ac 


BARNWYR, XV. 


a ddywedasant wrth Samson, Oni 
wyddost ti fod y Philistiaid yn ar- 
glwyddiaethu arnom nì? paham 
gan hynny y gwnaethost hyn â 
ni? Dywedodd yntau wrthynt, Fel 
y gwnaethant hwy i mi, felly y 
gwneuthum innau iddynt hwythau. 

12 Dywedasant hwythau wrtho, 
Tth rwymo di y daethom i waered, 
ac i'th roddi ym llaw y Philistiaid. 
A Samson a ddywedodd wrthynt, 


fi eich hunain. 

13 Hwythau a'i hattebasant ef, gan 
ddywedyd, Na rutArwn: eithr gan 
rwymo yth rwymwn di, ac y'th 
roddwn yn eu llaw hwynt; ond 
ni'th laddwn di. A rhwymasant ef 
â dwy raff newydd, ac ai dygasant 
ef i fynu o'r graig. 

14 0 A phan ddaeth efe i Lehi, y 
Philistiaid a floeddiasant wrth gyfar- 
fod âg ef. Ac yspryd yr ARGLWYDD 
a ddaeth arno ef; ar rhaffau oedd 
am ei freichiau a aethant fel llin a 


. A yr 6 6 Heb, 
losgasid yn tân, ar rhwymau a*ddat- 6SH 


todasant oddi am ei ddwylaw ef. 

15 Ac efe a gafodd ên asyn îr; ac 
a estynodd ei law, ac ai cymmer- 
odd, ac a laddodd â hi fìl o wŷr. 

16 A Samson a ddywedodd, A 


yN Tr . 0 â a Ê 
gên asyn, "pentwr ar bentwr; â gên |" Heb pe 


asyn y lleddais fil o wŷr. 

I7 A phan orphenodd efe lefaru, 
yna efe a daflodd yr ên o'i law, ac a 
alwodd y lle hwnnw *Ramath-lehi. 

18 1 Ac efe a sychedodd yn dost; 


ac a lefodd ar yr ARGLWYDD, ac| ên 


a ddywedodd, Tydi a roddaist yn 
llaw dy was yr ymwared mawr yma: 
ac yn awr a fyddaf fì farw gan 
syched, a syrthio yn llaw y rhai 
dïenwaededig ? 

19 Ond Duw a holltodd y cilddant 


oedd yn *yr ên, fel y daeth allan |*Neu,Lêd 


ddwfr o hono; ac efe a yfodd, a'i 
yspryd a ddychwelodd, ac efe a ad- 
fywiodd: am hynny y galwodd efe 


Gwŷr Judah yn ei rwymo. 


bentwr. 


8 Sef, Cyf- 
odiad yr 
ên, neu, 

Teftiad yr 


ei henw “Enu-haccore, yr hon sydd |* Ffynon 


yn Lehi hyd y dydd hwn. 
20 Ac efe a farnodd Israel yn nydd- 
iau y Philistiaid ugain mlynedd. 


PENNOD XVI. 


1 Samson yn dïangc yn Gazah, ac yn dwyn 
ymaith ddrysau porth y ddinas. & Dalilah, 
wedi eî gwobr$ gan y Plutistiaid, yn hudo 
Samson. 6 Yntau yn eî thwylo hî deir- 
gwaith. 15 Hithau o'r diwedd yn eî orch- 
fygu ef. 21 Y Philistiaid yn eî ddala, ao| 
yn tynnu eì lygaid ef. 22 Yntau wed$ ad- 
newyddu eî gryfder, yn tynnu y tŷ â lawr 
am ben y Philistiaid, ac yn marw. 


y geilwad. 


| 


| 
Tyngwch wrthyf, na ruthrwch arnaf | 
| 
| 


| 
| 


mn yir 





——— 


Dalilah yn BARNWYR, XVI. bradychu Samson. 


(Ac yr oedd cynllwynwyr yn aros| On, 
mewn ystafell.) Ac efe a'u torrodd| “Cylch 
hwynt oddi am ei freichiau fel edau. | _1120. 


NA Samson a aeth i Gazah; 
ac a ganfu yno butteinwraig, 
ac a aeth i mewn aíti hi. 





9 A mynegwyd ir Gaziaid, gan 
ddywedyd, Daeth Samson yma. A 
hwy a gylchynasant, ac a gynllwyn- 
asant iddo, ar hyd y nos, ym mhorth 
y ddinas; ac a fuant ddistaw ar hyd 
y nos, gan ddywedyd, Y bore pan 
oleuo hi, ni a'i lladdwn ef. 

3 A Samson a orweddodd hyd han- 
ner nos; ac a gyfododd ar hanner 
nos, ac a ymaflodd yn nrysau porth 
y ddinas, ac yn y ddau bost, ac a 
aeth ymaith â hwynt ynghyd ô'r 
barr, ac aw gosododd ar ei ys- 
gwyddau, ac a'u dug hwynt i fynu i 
ben bryn sydd gyferbyn â Hebron. 

4$| Ac wedi hyn efe a garodd wraig 
yn nyffryn Sorec, a'i henw Dalilah. 

5 Ac arglwyddi y Philistiaid a aeth- 
ant i fynu a£ti hi, ac a ddywedasant 
wrthi, Huda ef, ac edrych ym mha 
2le y mae ei fawr nerth ef, a pha 
fodd y gorthrechwn ef, fel y rhwym- 
om ef i'w *gystuddio: ac ni a rodd- 
wn i ti bob un fil a chant o arian. 

6 A Dalilah a ddywedodd wrth 
Samson, Mynega i mi, attolwg, ym 
mha *fan y mae dy fawr nerth di, 
ac â pha beth y'th rwymid i'th gys- 
tuddio. 

7 A Samson a ddywedodd wrthi, Pe 
rhwyment fi â saith * o wdyn irion, y 
rhai ni sychasai; yna y gwanhych- 
wn, ac y byddwn fel “gwr arall. 

8 Yna arglwyddi y Philistiaid a 
ddygasant i fynu atti hi saith o 
wdyn irion, y rhai ni sychasent; a 
hi a'i rhwymodd ef â hwynt. 

9 (A chynllwynwyr oedd yn aros 
ganddi mewn ystafell.) A hi a ddy- 
wedodd wrtho ef, Y mae y Philist- 
iaid arnat ti, Samson. Ac efe a 
dorrodd y gwdyn, fel y torrir edau 
garth wedi " cyffwrdd â'r tân: felly 
ni wybuwyd ei gryfder ef. 

10 A dywedodd Dalilah wrth Sam- 
son, Ti a'm twyllaist, ac a ddywed- 
aist gelwydd wrthyf: yn awr myn- 
ega i mi, attolwg, â pha beth y 
cellid dy rwymo. 

ll Ac efe a ddywedodd wrthi, Pe 
gan rwymo y rhwyment fi â rhaffau 
newyddion, y rhai ni wnaethpwyd 
cwaith â hwynt; yna y gwanhych- 
wn, ac y byddwn fel gwr arall. 

12 Am hynny Dalilah a gymmerth 
raffau newyddion, ac a1 rhwymodd 
ef â hwynt; ac a ddywedodd wrtho, 
Y mae y Philistiaid arnat ti, Samson. 





203 


13 A Dalilah a ddywedodd wrth 
Samson, Hyd yn hyn y twyllaist fi, 
ac y dywedaist gelwydd wrthyf: 
mynega i mi, â pha beth y'th rwym- 
id. Dywedodd yntau wrthi hi, Pe 
plethit ti saith gudyn fy mhen yng- 
hyd â'r we. 

14 A hi a'i gwnaeth yn sicr ô'r hoel; 
ac a ddywedodd wrtho ef, Y mae y 
Philistiaid arnat ti, Samson. Ac efe 
a ddeffrôdd o'i gwsg, ac a aeth ym- 
aith â hoel y garfan, ac â'r we. 

15 A hi a ddywedodd wrtho ef, 
Pa fodd y dywedi, Cu gennyf dydi, 
a'th galon heb /od gyd â mi? Teir- 
gwaith bellach y'm twyllaist, ac ni 
fynegaisb ìi mì ym mha fan y mae 
dy fawr nerth. 

16 Ac o herwydd ei bod hi yn ei 
flino ef âi geiriau beunydd, ac yn 
eì boeni ef, ei enaid a *ymofidiodd 
i farw: 

17 Ac efe a fynegodd iddi ei holl 
galon; ac a ddywedodd wrthi, *Ni 
ddaeth ellyn ar fy mhen i: canys 
Nazaread i DDUW ydwyf fì o groth 
fy mam. Ped eillid fi, yna y ciliai 
fy nerth oddi wrthyf, ac y gwan- 
hychwn, ac y byddwn fel gwr arall. 

18 A phan welodd Dalilah fynegi 
o hono ef iddi hi ei holl galon, hi a. 
anfonodd ac a alwodd am bendef- 
igion y Philistiaid, gan ddywedyd, 
Deuwch i fynu unwaith; canys efe 
a fynegodd i mi ei holl galon. Yna 
arglwyddi y Philistiaid a ddaeth- 
ant i fynu atti hi, ac a ddygasant 
arian yn eu dwylaw. 

19 A hi a wnaeth iddo gysgu ar ei 
gliniau; ac a alwodd ar wr, ac a bar- 
odd eillio saith gudyn ei ben ef: a 
hi a ddechreuodd ei gystuddio ef; 
a'i nerth a ymadawodd oddi wrtho. 

20 A hi a ddywedodd, Y mae y 
Philistiaid arnat ti, Samson. Ac 
efe a ddeffrôdd o'i gwsg, ac a ddy- 
wedodd, Af allan y waith hon fel 
cynt, ac ymysgydwaf. Ond ni wydd- 
ai efe fod yr ARGLWYDD wedi cilio 
oddi wrtho. 

21 « Ond y Philistiaid a'i daliasant 
ef, ac a *dynnasant ei lygaid ef, ac a'i 
dygasant ef i waered i Gazah, ac o 
rhwymasant ef â gefynnau pres; ac 
yr oedd efe yn malu yn y carchardy. 

92 Eithr gwallt ei ben ef a dde- 
chreuodd dyfu drachefn, “ar ol ei 
eillio. 





Marwolaeth Samson. 





—— O O Md — "id a — ca» ss íí A ————— Y ON O A 4 ————————— 
co 
mm 
u F 





23 Yna arglwyddi y Philistiaid 
a ymgasglasantb i aberthu aberth 
mawr i Dagon eu duw, ac i orfol- 
eddu: canys dywedasant, Ein duw 
ni a roddodd Samson ein gelyn yn 
ein llaw ni. 

24 A phan welodd y bobl ef, hwy 
a ganmolasant eu duw: canys dy- 
wedasant, Ein duw ni a roddodd 
ein gelyn yn ein dwylaw ni, yr hwn 
oedd yn anrheithio ein gwlad ni, yr 
hwn a *laddodd lawer o honom ni. 

25 A phan oedd eu calon hwynt yn 
llawen, yna y dywedasant, Gelwch 
am Samson, I beri i ni chwerthin. 
A hwy a alwasant am Samson o'r 
carchardy, fel y chwareuai o'u blaen 
hwynt; a hwy ai gosodasant ef 
rhwng y colofnau. 

26 A Samson a ddywedodd wrth 
y llangc oedd yn ymaflyd yn ei law 
ef, Gollwng, a gâd i mi gael gafael 
ar y colofnau y mae y tŷ yn sefyll 
arnynt, fel y pwyswyf arnynt. 

27 A'r tŷ oedd yn llawn o wŷr a 
gwragedd; a holl arglwyddi y Phi- 
listiaid oedd yno: ac ar y nen yr 
oedd ynghylch tair mil o wŷr a 
gwragedd yn edrych tra yr ydoedd 
Samson yn chwarae. 

28 A Samson a alwodd ar yr AR- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, O Ar- 
glwydd IOR, cofia fi, attolwg, a nertha 
íi, attolwg, yn unig y waith hon, O 
DDUW, fel y dïalwyf“4g un dïaledd 
ar y Philistiaid am fy nau lygad. 

29 A Samson a ymaflodd yn y 
ddwy golofn ganol, y rhai yr oedd 
y tŷ yn sefyll arnynt, ac a ymgyn- 
haliodd wrthynt, un yn ei ddeheu- 
law, a'r llall yn ei law aswy. 

30 A dywedodd Samson, Bydded 
farw fy einioes gyd â'r Philistiaid. 
Ac efe a ymcrymmodd â4 ^ol 
nerth; a syrthiodd y tŷ ar y pen- 
defigion, ac ar yr holl bobl oedd 
ynddo: a'r meirw y rhai a ladd- 
odd efe wrth farw, oedd fwy nag 
a laddasai efe yn ei fywyd. 

31 A'i frodyr ef, a holl dŷ ei dad 
ef, a ddaethant i waered, ac ai 
cymmerasant ef, ac a4 dygasant i 
fynu, ac ai claddasant ef rhwng 
Sorah ac Estaol, ym meddrod Ma- 
noah ei dad. Ac efe a farnasai 
Israel ugain mlynedd. 


PENNOD XVII. 


1 Ei fam yn gwneuthur delwau o'r arian a ladr- 
atiasai Micah, ac a roisaî yn eu hol. 5 Yn- 
tau yn gwneuthur gwisgoedd iddynt; ac 
yn cyflogi Lefiad î fod yn ofeiriad iddo. 


BARNWYR, XVII. 









C yr oedd gwr o fynydd Eph- 
raim, a'i enw Micah. 

2 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
fam, Y mil a'r cân sêc/ arian a ddyg- 
pwyd oddi arnat, ac y rhegaist «a» 
danynt, ac y dywedaist hefyd lle 
y clywais; wele yr arian gyd â mi, 
myfi a1 cymmerais. A dywedodd ei 
fam, Bendigedig /fyddych, fy mab, 
gan yr ARGLWYDD. 

3 A phan roddodd efe y mil a'r 
cân sic/ arian adref i'w fam, ei fam 
a ddywedodd, Gan gyssegru y cys- 
segraswn yr arian ir ARGLWYDD 
o'm liaw, i'm mab, i wneuthur delw 
gerfiedig a thoddedig: am hynny 
yn awr mi a'i rhoddaf eilwaith i ti. 

4 Etto efe a dalodd yr arian i'w 
fam. A'i fam a gymmerth ddau 
cân sêc4 o arian, ac au rhoddodd 
i'r toddydd; ac efe au gwnaeth yn 
ddelw gerfiedig, a thoddedig: a 
hwy a fuant yn nhŷ Micah. 

5 A chan y gwr hwn Micah yv oedd 
tŷ duwiau; ac efe a wnaeth *ephod, 
a Ptheraphim, ac a “gyssegrodd un 
oì feibion i fod yn offeiriad iddo. 

6 “Yn y dyddiau hynny nid oedd 
brenhin yn Israel; ond pob un a 
wnai yr hyn oedd uniawn yn ei 
olwg ei hun. 

7 Y Ac yr oedd gwr ieuangc o 
i Bethlehem Judah, o dylwyth Ju- 
dah, a Lefiad oedd efe; ac efe a 
ymdeithiai yno. 

8 A'r gwr a aeth allan o'r ddinas 
o Bethlehem Judah, i drigo pa le 
bynnag y caffai /e: ac efe a ddaeth 
i fynydd Ephraim ìi dŷ Micah, yn 
eì ymdaith. 

9 A Micah a ddywedodd wrtho, O 
ba le y daethost ti? Dywedodd yn- 
tau wrtho, Lefiad ydwyf o Beth- 
lehem Judah; a myned yr ydwyf i 
drigo lle caffwyf Je. 

10 A Micah a ddywedodd wrtho, 
Trig gyd â mi, a bydd i mi yn dad 
ac yn offeiriad; a mi a roddaf i ti 
ddeg sic4 o arian bob blwyddyn, a 
“phâr o ddillad, a'th luniaeth. Felly 
y Lefiad a aeth i mewn. 

11 A'r Lefiad a fu foddlawn i aros 
gyd â'r gwr; a'r gwr ieuangc oedd 
iddo fel un o'i feibion. 

12 A Micah a urddodd y Lefiad; 
a'r gwr ieuangc fu yn offeiriad iddo, 
ac a fu yn nhŷ Micah. 

13 Yna y dywedodd Micah, Yn 
awr y gwn y gwna yr ARGLWYDD 
ddaioni i mi; gan fod Lefiad gen- 
nyf yn offeiriad. 


Eilun-addoliaeth Micah. 












Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406. 


a pen. 17. 6. 
a 21, 25. 


ap Un a ——. Y ——_— XX  !! uu 3 UT W— 


2 Heb, 
meibvion. 


| mydd,neu, 


el ifedd 





Y Daniaid yn yspeilio 


PENNOD XVIII. 


1 Meibion Dan yn anfon pêmwr $ geisio iddynt 
etifeddiaeth. 3 Hwythau wrth dŷ Micah yn 
ymgynghori â Jonathan; ac yn cael cysur â 
fyned rhagddynt: Y yn chwilio Laîs, ac yn 
dwyn newyddion gobeithfawr. 11 Danfon chwe 
chant o wŷr â osod ar y dref: 14 a'r rhaî 
hynny ar y fordd yn yspeilio Micah am 
ojjeiriad a'i greiriau; 21 ac yn ennill Laîs, 
ac yn eî galw hŷ Dan; 90 ac yn gosod î fynu 
ddelw-addoliaeth, Ue y cafodd Jonathan yr 
offeiriadaeth yn etifeddiaeth iddo. 


N *y dyddiau hynny nid oedd 
brenhin yn Israel: ac yn y 


bJos.19.47.| dyddiau hynny “llwyth y Daniaid 


oedd yn ceisio iddynt etifeddiaeth 


Ì drigo; canys ni syrthiasai iddynt |' 


hyd y dydd hwnnw etifeddiaeth ym 
mysg llwythau Israel. 

2 Â meibion Dan a anfonasant 
o'u tylwyth bump o wŷr o'u bro, 
2gwŷr grymmus, o Sorah, ac o Es- 
taol, ì ysbïo y wlad, ac i'w chwilio; 
ac a ddywedasant wrthynt, Ewch, 
chwiliwch y wlad. A phan ddaeth- 
ant i fynydd Ephraim i dŷ Micah, 
hwy a lettyasant yno. 

3 Pan oeddynt hwy wrth dŷ Mi- 
cah, hwy a adnabuant lais y gwr 
ieuangc y Lefiad; ac a droisant 
yno, ac a ddywedasant wrtho, Pwy 
ath ddug di yma? a pheth yr yd- 
wyt ti yn ei wneuthur yma? a 
pheth sy&d i ti yma? 

4 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Fel hyn ac fel hyn y gwnaeth Mi- 
cah i mi; ac efe am cyflogodd ì, 
ai offeiriad ef ydwyf fi. 

5 A hwy a ddywedasant wrtho ef, 
Ymgyncghora, attolwg, â Duw, fel 
y gwypom a lwydda eìn ffordd yr 
ydym ni yn rhodio arni. 

6 A'r offeiriad a ddywedodd wrth- 
mt, Ewch mewn heddwch: ger 

ron yr ARGLWYDD ŷy mac eich 
ffordd chwi, yr hon a gerddwch. 

7 I Yna y pìmwr a aethant ym- 


a4, | aith, ac a ddaethant i “Laïs; ac a 
|wclsant y bobl oedd ynddi *yn 


trigo mewn dïogelwch, yn ol arfer 
y Sidoniaid, yn llonydd ac yn ddï- 
ofal; ac nid oedd *swyddwr yn y 
wlad, yr hwn a allai eu gyrru 
Rwynt ì gywilydd mewn dim: a 
phell oeddynt oddi wrth y Sidon- 
iaid, ac heb negesau rhyngddynt 
â neb. 

8 A hwy a ddaethant at eu brod- 
yr i Sorah ac Estaol. A'u brodyr a 
ddywedasant wrthynt, Beth a_ddy- 
wedwch chwi? 

9 Hwythau a ddywedasant, Cyfod- 


BARNWYR, XVIII. 





wch, ac awn ì fynu arnynt: canys 
gwelsom y wlad; ac wele, da iawn 
yw hi. Ai tewi yr ydych chwi? na 
ddïogwch fyned, i ddyfod i mewn i 
feddiannu y wlad. 

10 Pan eloch, chwi a ddeuwch 
at bobl ddïofal, a gwlad ehang: 
canys Duw a'i rhoddodd hi yn 
eich llaw chwi: scf lle nid ocs 
ynddo eisieu dim a'r y sydd ar y 
ddaear. 

ll T Ac fe aeth oddi yno, o dy- 
lwyth y Daniaid, o Sorah ac o 
Estaol, chwe channwr, wedi ym- 
wregysu âg arfau rhyfel. 

12 A hwy a aethant ì fynu, ac a 
wersyllasant yn Ciriath-jearim, yn 
Judah: am hynny y galwasant y 
fan honno “Mahaneh-Dan, hyd y 
dydd hwn: wele, y mae o'r tu ol 
1 Ciriath-jearim. 

13 A hwy a aethant oddi yno i 
fynydd Ephraim, ac a_ ddaethant 
hyd dŷ Micah. 

14 $ A'r pìmwr, y rhai a aeth- 
ent i chwilio gwlad Laïs, a_lef- 
arasant, ac a ddywedasant wrth 
eu brodyr, Oni wyddoch chwi fod 
yn y tai hyn ephod a theraphim, 
a delw gerfiedig, a thoddedig * gan 
hynny ystyriwch yn awr beth a 
wneloch. 

15 A hwy a droisant tu ag yno; ac 
a ddaethant hyd dŷ y gwr ieuangc 
y Lefiad, i dŷ Micah; ac a *gyfarch- 
asant well iddo. 

16 A'r chwe channwr, y rhai 
oedd wedi eu gwregysu âg arfau 
rhyfel, oedd yn sefyll wríA ddrws 
Un sef y rhaì oedd o feibion 

an. 

17 A'r pîmwr, y rhaì a aethent i 
chwilio y wlad, a esgynasant, ac a 
aethant i mewn yno; ac a ddyg- 
asant ymaith y ddelw gerfiedig, a'r 
ephod, a'r teraphim, a'r ddelw dodd- 
edig: a'r offeiriad oedd yn sefyll 
wrth ddrws y porth, gyd âr chwe 
channwr oedd wedi ymwregysu âg 
arfau rhyfel. 

18 A'r rhai hyn a aethant i dŷ 
Micah, ac a ddygasant ymaith y 
ddelw gerfiedig, yr ephod, a'r tera- 
phim, a'r ddelw doddedig. Yna yr 
offeiriad a ddywedodd wrthynt, Beth 
yr ydych chwi yn ei wneuthur? 

19 Hwythau a ddywedasant wrtho, 
Tew sôn; gosod dy law ar dy safn, 
a thyred gyd â ni, a bydd i ni yn 
dad ac yn offeiriad: aê gwell i ti 
fod yn offeiriad i dŷ un gwr, na'th 


Micah o'i offeiriad. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406, 


e pen. 13, 25. 


4 Hob. ym- 
ofynasant 
âg ef am 
heddwch. 


a AN — 





———— 











Y 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406. 





5 Heb. tcedi 
ymgasglu 
ynghyd. 


| 6 Heb 


chwerw eu 
naid. 


fad. 7, 10, 


8 Jos. 19, 47. 
h Gen. 14, 
pen. 20. 1. 


i pen. 13. 1, 
Sam, â, 
2,3. 


k Jos. 18. I, 
pen. I9, 18, 
a2]. 12, 


Daniaid yn ennill Laîs. 


fod yn offeiriad i lwyth ac i deulu 
yn Israel? 

20 A da fu gan galon yr offeiriad; 
ac efe a gymmerth yr ephod, a'r 
teraphim, a'r ddelw gerfiedig, ac a 
aeth ym mysg y bobl. 

91 A hwy a droisant, ac a aethant 
ymaith; ac a osodasant y plant, a'r 
anifeiliaid, a'r clud, o'u blaen. 

22 TA phan oeddynt hwy ennyd 
oddi wrth dŷ Micah, y gwŷr oedd yn 
y tai wrth dŷ Micah a ymgasglas- 
ant, ac a erlidiasant feibion Dan. 

23 A hwy a waeddasant ar feib- 
ion Dan. Hwythau a droisant eu 
hwynebau, ac a ddywedasant, wrth 
Micah, Beth a ddarfu i ti, pan wyt 
5 yn dyfod â'r fath fintai? 

24 Yntau a ddywedodd, Fy nuw- 
iau, y rhai a wneuthum i, a ddyg- 
asoch chwi ymaith, a'r offeiriad, ac 
a aethoch i ffordd: a pheth sydd 
gennyf fi mwyach ? a pha beth yw 
hyn a ddywedwch wrthyf, Beth a 
ddarfu ì tì? 

25 A meibion Dan a ddywedas- 
ant wrtho, Na âd glywed dy lef yn 
ein mysg ni; rhag i wŷr * digllawn 
ruthro arnat ti,a cholli o honot dy 
einioes, ac einioes dy deulu. 

26 A meibion Dan a aethant i'w 
ffordd, A phan welodd Micah eu 
bod hwy yn gryfach nac ef, efe a 
drodd, ac a ddychwelodd i'w dŷ. 

27 A hwy a gymmerasant y pethau 
a wnaethai Micah, a'r offeiriad oedd 
ganddo ef, ac a ddaethant i Laïs, at 

bobl lonydd a diïofal; ac a'u tar- 
awsant hwy â min y cleddyf, ac a 
Ìosgasant y ddinas â thân. 

289 Ac nid oedd waredydd; canys 
pell oedd hì oddi wrth Sidon, ac 
nid oedd negesau rhyngddynt â 
neb; hefyd 4y?' oedd hi yn y dyffryn 
oedd wrth Beth-rehob: a hwy a 
adeiladasant ddinas, ac a drigasant 
ynddi. 

29 A “hwy a alwasant enw y ddin- 
as PDan, yn ol enw Dan eu tad, yr 
hwn a anesid i Israel: er hynny 
Laïs oedd enw y ddinas ar y cyntaf. 

30 A meibion Dan a osodasant 
i fynu iddynt y ddelw gerfiedig: 
a Jonathan mab Gerson, mab Ma- 
nasseh, efe a'i feibion, fuant offeir- 
iaid i lwyth Dan !hyd ddydd caeth- 
gludiad y wlad. 

31 A hwy a osodasant i fynu idd- 
ynt y ddelw gerfiedig a wnaethai 
Micah, “yr holl ddyddiau y bu tŷ 


DDUW yn Siloh. 


266 


BARNWYR, XIX. 


PENNOD XIX. 

1 Lefiad yn myned i Bethlehem â gyrchu ei 
wraig adref. 16 Hen wr yn eî groesawu 
ef ŵw dŷ yn Gibeah. 22 Y Gŵîbeoniaid yn 
gwneuthur cam â'4 ordderch ef, fel y bu hî 
farw. 29 Yniau yn eî rhannu hî yn ddeu- 
ddeg darn i'w danfon al y deuddeg Uwyth. 

As yn y dyddiau hynny, *pan 

nad oedd frenhin yn Israel, 
yr oedd rhyw Lefiad yn aros yn 

ystlysau mynydd Ephraim, ac efe a 

gymmerodd iddo ordderch-wraig o 

Bethlehem Judah. 

2 A'i ordderch-wraig a buttein- 
iodd yn ei erbyn ef, ac a aeth ym- 
aith oddi wrtho ef i dŷ ei thad, i 
Bethlehem Judah; ac yno y bu hi 
2 bedwar mis o ddyddiau. 

3 A'i gwr hi a gyfododd, ac a aeth 
ar ei hol, i ddywedyd yn * dêg wrthi 
hi, «c i'w throi adref; a'i langc ocdd 
gyd âg ef, a chwpl o asynod.. A hi 
ai dug ef i mewn i dŷ ei thad: a 
phan welodd tad y llangces ef, bu 
lawen ganddo gyfarfod âg ef. 

4 A'i chwegrwn ef, tad y llangces, 
ai daliodd ef yno; ac efe a dariodd 
gyd âg ef dridiau. Felly bwyttas- 
ant ac yfasant, a llettyasant yno. 

5 A'r pedwerydd dydd y cyfodas- 
ant yn fore; yntau a gyfododd i 
fyned ymaith. A thad y llangces a 
ddywedodd wrth ei ddaw, Nertha 
dy galon â thammaid o fara, ac 
wedi hynny ewch ymaith. 

6 A hwy a eisteddasant, ac a fwyt- 
tasant ill dau ynghyd, ac a_yfasant. 
A thad y llangces a ddywedodd 
wrth y gwr, Bydd foddlawn, attol- 
wg, ac aros dros nos, a llawenyched 
dy galon. 

7 A phan gyfododd y gwr i fyned 
ymaith, ei chwegrwn a fu daer 
arno: am hynny efe a drodd ac a 
lettŷodd yno. 

8 Ac efe a gyfododd yn fore y 
pummed dydd i fyned ymaith. A 
thad y llangces a ddywedodd, Cy- 
sura dy galon, attolwg. A hwy a 
drigasant *hyd brydnawn, ac a 
fwyttasant ill dau. 

9 A phan gyfododd y gwr i fyned 
ymaith, efe a'i ordderch, a'i langc; 
ei chwegrwn, tad y llangces, a ddy- 
wedodd wrtho, Wele, yn awr, y 
dydd a laesodd i hwyrhâu; arhos- 
wch dros nos, attolwg: wele * yr 
haul yn machludo; trig yma, fel y 
llawenycho dy galon: a chodwch 
yn fore y fory i'ch taith, fel yr 
elych i'th babell. i 

lO A'r gwr ni fynnai aros dros 


Y Lefiad a'i ordderch 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406. 





a pen, 17, G, 
als.Il. 
a21. 25. 


2 Neu 
fiwyddyn 
a phed- 
agar ms. 

8 Heb, wrth 
fodd es 
chalon hi. 


4 Heb, nes 
gostwng y 
dydd. 


5 Hob, am- 
ser lel ya 
ydyw, 


—— o. ———_—_ _—-———— 


I 5555F AÂA55,5,5555______r———— ran ad du dd EWN EE — Ut ——————_——k i. au a 





yn Ueltŷa yn Gibeah : 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406. 





6 Heb, 
casgl. 


t Gen. 19. 2, 


c Gen. 19, 4, 
d Hos, 9, 9, 
a 10. 9. 


nos; eithr cyfododd, ac a aeth ym- 
aith: a daeth hyd ar gyfer Jebus, 
hon yw Jerusalem, a chyd âg ef 
gwpl o asynod llwythog, aì or- 
dderch-wraig gyd âg eí. 

ll A phan oeddynt hwy wrth Je- 
bus, yr oedd y dydd ar ddarfod; a'r 
llangc a ddywedodd wrth ei feistr, 
Tyred, attolwg, £6rown i ddinas hon 
y Jebusiaid, a llettŷwn ynddi. 

12 A'i feistr a ddywedodd wrtho, 
Ni thrown ni i ddinas estron nid 
yw o feibion Israel; eithr nyni a 
awn hyd Gibeah. 

13 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
langc, Tyred, a nesâwn i un or 
lleoedd hyn, i lettŷa dros nos, yn 
Gibeah, neu Ramabh. 

14 Felly y cerddasant, ac yr aeth- 
ant: a'r haul a fachludodd arnynt 
wrth Gibeah e14do Benjamin. 

15 A hwy a droisant yno, i fyned 
i mewn i lettŷa i Gibeah. Ac efe a 
ddaeth i mewn, ac a eisteddodd yn 
heol y ddinas: canys nid oedd neb 
a'u cymmerai hwynt i'w dŷ i lettŷa. 

16 T Ac wele wr hen yn dyfod o'i 
waith o'r maes yn yr hwyr; a'r gwr 
oedd, o fynydd Ephraim, ond eì fod 
ef yn ymdaith yn Gibeah; a gwŷr y 
lle hwnnw oedd, feibion Jemini. 

17 Ac efe a ddyrchafodd ei lygaid, 
ac a ganfu wr yn ymdaith yn heol y 
ddinas: ar hen wr a ddywedodd, I 
ba le yr âi di? ac o ba le y daethost? 

18 Yntau a ddywedodd wrtho, 
Tramwyo yr ydym ni o Bethlehem 
Judah, i ystlys mynydd Ephraim, 
o'r lle y'm henyw: a mi a euthum 
hyd Bethlehem Judah, a myned 47 
ydwyf i dŷ yr ARGLWYDD; ac nid 
oes neb a'm êderbyn i dŷ. 

19 Y mae gennym mê wellt ac eb- 
ran hefyd i'n hasynod; a bara hef- 
yd a gwin i mi ac i'th law-forwyn, 
ac i'r llangc sydd gyd â'th weision: 
nid oes eisieu dim. 

20 A'r hen wr a ddywedodd, Tang- 
nefedd i ti: bydded dy holl eisieu 
arnaf fi; Pyn unig na lettŷa yn yr 
heol. 

21 Felly efe a'i dug ef i mewn i'w 
dŷ, ac a borthodd yr asynod: a hwy 
a olchasant eu traed, ac a fwyttas- 
ant ac a yfasant. 

22 4 A phan oeddynt hwy yn lla- 
wenhâu eu calon, wele, “gwŷr y ddin- 
as, rhaì o “feibion Belial, a amgylch- 
ynasant y tŷ, a gurasant y drws, ac 
a ddywedasant wrth berchen y tŷ, 
sef yr hen wr, gan ddywedyd, Dwg 





BARNWYR, XX. 


allan y gwr a ddaeth ìi mewn i'th 
dŷ, fel yr adnabyddom ef. 

93 A'r *gwr, perchen y fŷ, a aeth 
allan attynt, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Nag ê, fy mrodyr, mag ê, attol- 


wg, na wnewch mor ddrygionus: 


gan i'r gwr hwn ddyfod i'm fŷ i, na 
wnewch yr ysgelerder hyn. 

24 Wele fy merch, yr hon sydd 
forwyn, ai ordderch yntau; dygaf 
hwynt allan yn awr, a darostyngwch 
hwynt, a. gwnewch iddynt yr hyn 
fyddo da yn eich golwg: ond i'r gwr 
hwn na wnewch "mor ysgeler. 

25 Ond ni wrandawai y gwŷr arno: 
am hynny y gwr a ymaflodd yn ei 
ordderch, ac ai dug hi allan at- 
tynt hwy. A hwy ai hadnabuant 
hi, ac a wnaethant gam â hi yr 
holl nos hyd y bore: a phan gyf- 
ododd y wawr, hwy a'i gollyngas- 
ant hi ymaith. 

26 Yna y wraig a ddaeth, pan ym- 
ddangosodd y bore, ac a syrthiodd 
wrth ddrws tŷ y gwr yr oedd ei 
harglwydd ynddo, hyd oleuni y 
dydd. 

27 A'i harglwydd a gyfododd y 
bore, ac a agorodd ddrysau y tŷ, 
ac a aeth allan i fyned i'w daith: 
ac wele ei ordderch-wraig ef wedi 
cwympo wrth ddrws y tŷ, ai dwy 
law ar y *trothwy. 

28 Ac efe a ddywedodd wrthi, Cyf- 
od, fel yr elom ymaith. Ond nid 
oedd yn atteb. Yna efe a'l cym- 
merth hi ar yr asyn; a'r gwr a gyf- 
ododd, ac a aeth ymaith i'w fangre. 

29 «I A phan ddaeth i'w dŷ$, efe a 
gymmerth gyllell, ac a ymaflodd yn 
ei ordderch, ac fai darniodd hi, 
ynghyd ŵiì hesgyrn, yn ddeuddeg 
darn, ac ai hanfonodd hi i holl 
derfynau Israel. 

30 A phawb a'r a welodd ^Aynny, 
a ddywedodd, Ni wnaethpwyd ac 
ni welwyd y fath beth, er y dydd 
y daeth meibion Israel o wlad yr 
Aipht, hyd y dydd hwn: ystyriwch 
ar hynny, ymgynghorwch, a thraeth- | 
wch eich meddal. 


PENNOD XX. 


1Y Lefiad, mewn cymmanfa gyffredinol, yn 
dangos e$ gam ar gyhoedd. 9 Barn y gym- 
manfa. 12 Gwŷr benjamin, wedi eu dyfyn, 
yn ymgasglu yn erbyn yr Israeliaid. 18 Yr 
Israeliaid mewn dwy gâd yn colli deugain 
mil. 26 Hwythaw trwy ddichell yn difetha 
holl wŷr Benjamin onid chwe chant. 


NA holl feibion Israel a aeth- 
ant allan; ar gynnulleidfa a 
ymgasglodd ynghyd fel un dyn, o 


darnio y.wraig. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406. 


e Gen. 19, 6. 





7 Heb. 
beth mor 
ynfyd. 


8 rhiniog. 


— 


f Edrych 
1 Sam, 11, 


— 





Meibion Benjamin 


Cyn | 
CRIST 
Cylch 
1406. 
a pen, 18, 
29. 
1 Sam. 3. 
O. 
2 Sam. 3. 
10.a 24.2, 


b ] Snm, 7. 
5.a 10.17. 





2 Heb, 
darostyng- 


c Jos.7. 15. 


8 IIeb. yn 
gyfeillion, 


a Deut, 12, 
13. 
pn, 19, 22, 





2 Dan hyd Beerseba, a gwlad Gilead, 
at yr ARGLWYDD, i PMispah. 

2 A phennaethiaid yr holl bobl, o 
holl lwythau Israel, a safasant yng 
nghynnulleidfa pobl DDuUw; sef 
pedwar cân mil o wŷr traed yn 
tynnu cleddyf. 

3 (A meibion Benjamin a glywsant 
fyned o feibion Israel i Mispah.) 
Yna meibion Israel a ddywedasant, 
Dywedwch, pa fodd y bu y drygioni 
hyn * 

4 A'r gwr y Lefiaid, gwr y wraig a 
laddesid, a attebodd ac a ddywed- 
odd, I Gibeah eiddo Benjamin y 
deuthum i, mi a'm gordderch, i 
lettŷa. 

5 A gwŷr Gibeah a gyfodasant i'm 
herbyn, ac:a amgylchynasant y tŷ 
yn fy erbyn liw nos, ac a amcan- 
asant fy lladd i; a “threisiasant fy 
ngordderch, fel y bu hi farw. 

6 A mi a ymaflais yn fy ngor- 
dderch, ac a'i derniais hi, ac ai han- 
fonais hi trwy holl wlad etifeddiaeth 
Israel: canys “gwnaethant ffieidd- 
dra ac ynfydrwydd yn Israel. 

7 Wele, meibion Israel ydych 
chwi oll; moeswch rhyngoch air a 
chynghor yma. 

8 4 A'r holl bobl a gyfododd meg- 
is un gwr, gan ddywedyd, Nac eled 
neb o honom ï'w babell, ac na throed 
neb o honom i'w dŷ. 

9 Ond yn awr, hyn yw y peth a 
wnawn ni i Gibeah: Nyni a awn 
Jynwu i'w herbyn wrth goelbren; 

10 A ni a gymmerwn ddengwr o'r 
cant trwy holl lwythau Israel, a 
chant o'r mil, a mil o'r deng mil, i 
ddwyn lluniaeth i'r bobl ; ìi wneuth- 
ur, pan ddelont i Gibeah Benjamin, 
yn ol yr holl ffieidd-dra a wnaeth- 
ant hwy yn Israel. 

ll Felly yr ymgasglodd holl wŷr 
Israel yn erbyn y ddinas *yn gyttôn 
fel un gwr. 

12 1 A llwythau Israel a anfonasant 
wŷr trwy holl lwythau Benjamin, gan 
ddywedyd, Beth yw y drygioni yma 
a wnaethpwyd yn eich mysg chwi? 

13 Ac yn awr rhoddwch y gwŷr, 
“meibion Belial, y rhai sydd yn 
Gibeah, fel y lladdom hwynt, ac y 
dileom ddrygioni o Israel. Ond ni 
wrandawai meibion Benjamin ar 
lais eu brodyr meibion Israel: 

14 Eithr meibion Benjamin a ym- 
gynnullasant o'r dinasoedd i Gibe- 
ah, i fyned allan i ryfel yn erbyn 
meibion Israel, 


268 


BARNWYR, XX. 


15 A chyfrifwyd meibion Benjamin 
y dydd hwnnw, o'r dinasoedd, yn 
chwe mil ar hugain o wŷr yn tynnu 
cleddyf, heb law trigolion Gibeah, 
y rhai a gyfrifwyd yn saith gant o 
wŷr etholedig. 

16 O'r holl bobl hyn yr oedd saith 
gant o wŷr etholedig *yn chwithig; 
pob un o honynt a ergydiai â char- 
reg at y blewyn, heb fethu, 

17 Gwŷr Israel hefyd a gyfrifwyd, 
heb law Benjamin, yn bedwar cân 
mil yn tynnu cleddyf; pawb o hon- 
ynt yn rhyfelwyr. 

18 1 A meibion Israel a gyfodasant, 
ac a aethant i fynu ì dŷ DDUW, ac 
fa ymgynghorasant â DUw, ac a ddy- 
wedasant, Pwy o honom nia â i 
fynu yn gyntaf i'r gâd yn erbyn 
meibion Benjamin? A dywedodd yr 
ARGLWYDD, Judah a â yn gyntaf. 

19 A meibion Israel a gyfodasant 
y bore, ac a wersyllasant yn erbyn 
Gibeah. 

20 A gwŷr Israel a aethant allan i 
ryfel yn erbyn Benjamin; a gwŷr 
Israel a ymosodasant i ymladd i'w 
herbyn hwy wrth Gibeah. 

21 A meibion Benjamin a ddaeth- 
ant allan o Gibeah, ac a ddifethas- 
ant o Israel y dwthwn hwnnw ddwy 
fìl ar hugain o wŷr hyd lawr. 

22 A'r bobl gwŷr Israel a ymgryf- 


hasant, ac a ymosodasant drachefn 


1 ymladd, yn y lle yr ymosodasent 
ynddo y dydd cyntaf. 

23 (A meibion Israel a aethent i 
fynu, ac a wylasent ger bron yr 
ARGLWYDD hyd yr hwyr: ymgyng- 
horasent hefyd â'r ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, A âf fi drachefn ì ryfel 
yn erbyn meibion Benjamin fy 
mrawd? A dywedasai yr ARGLWYDD, 
Dos ìi fynu yn ei erbyn ef.) 

24 A meibion Israel a nesasant yn 
erbyn meibion Benjamin yr ail dydd. 

25 A Benjamin a aeth allan o 
Gibeah i'w herbyn hwythau yr ail 
dydd; a hwy a ddifethasant o feib- 
ion Israel eilwaith dair mil ar bym- 
theg o wŷr hyd lawr: y rhai hyn oll 
oedd yn tynnu cleddyf. 

26 * Yna holl feibion Israel a'r 
holl bobl a aethant i fynu ac a 
ddaethant ì dŷ DDUW, ac a wylas- 
ant, ac a. arhosasant yno ger bron 
yr ARGLWYDD, ac a ymprydiasant 
y dwthwn hwnnw hyd yr hwyr, ac 
a2 offrymmasant boeth-offrymmau 
ac offrymmau hedd ger bron yr 
ARGLWYDD. 


yn gorchfygu Israel. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406. 


epen, 3. 15, 
Chron, 
2 cg 


fpen,l.L 


| Dyelia gwŷr Benjamin 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406. 


E Fell 
os. 8. 


| * Neu, 
Beth-el, 


5 Neu, 
aethant 
rhagddynt. 


6 arwydd. 


ME 


27 A meibion Israel a ymgynghor- 
asant âr ARGLWYDD, (canys yno y” 
oedd arch cyfammod DUW yn y 
dyddiau hynny; 

28 A Phinees mab Eleazar, mab 
Aaron, oedd yn sefyll ger ei bron hi 
yn y dyddiau hynny;) gan ddywed- 
yd, A chwanegaf fi mwyach fyned 
allan i ryfel yn erbyn meipion Ben- 
jamin fy mrawd, neu a beidiaf fi? A 
dywedodd yr ARGLWYDD, Ewch i 
fynu; canys y fory y rhoddaf ef yn 
dy law di. 

29 Ac Israel “£a osododd gynllwyn- 
wyr o amgylch Gibeah. 

30 A meibion Israel a aethant i 
fynu yn erbyn meibion Benjamin y 
trydydd dydd, ac a ymosodasant 
wrth Gibeah, fel cynt. 

31 A meibion Benjamin a aethaní 
allan yn erbyn y bobl; a thynnwyd 
hwynt oddi wrth y ddinas: a hwy a 
ddechreuasant daro ^a o'r bobl yn 
archoliedig, fel cynt, yn y prif-ffyrdd, 
o'r rhaì y mae y naill yn myned i 
fynu i * dŷ Dpuw, o'r llall i Gibeah 
yn y maes, ynghylch dengwr ar 
hugain o Israel. 

32 A meibion Benjamin a ddywed- 
asant, Cwympwyd hwynt o'n blaen 
nì, fel ar y cyntaf. Ond meibion 
Israel a ddywedasant, Fíown, fel y 
tynnom hwynt oddi wrth y ddinas 
i'r prif-ffyrdd. 

33 A holl wŷr Israel a gyfodasant 
o'u lle, ac a fyddinasant yn Baal- 
tamar: a'r sawl a oedd o Israel yn 
cynllwyn, a ddaeth allan o'u mangre, 
sef o weirgloddiau Gibeah. 

34 A dacth yn erbyn Gibeah ddeng 
mil o wŷr etholedig o holl Israel; 
a'r gâd a fu dost: ond ni wyddent 
Jod drwg yn agos attynt. 

35 A'r ARGLWYDD a darawodd 
Benjamin o flaen Israel: a difethodd 
meibion Israel o'r Benjaminiaid, y 
dwthwn hwnnw, bŵîm mil ar hugain 
a channwr ; a'r rhai hyn oll yn tyn- 
nu cleddyf. 

36 Felly meibion Benjamin a wel- 
sant mai eu lladd yr oeddid: canys 
gwŷr Israel a roddasant le i'r Ben- 
Jaminiaid; o herwydd hyderu yr 
oeddynt ar y cynllwynwyr, y rhai a 
osodasent yn ymyl Gibeah. 

37 A'r cynllwynwyr a frysiasant, 
ac a ruthrasant ar Gibeah:: a'r cyn- 
llwynwyr a *udganasant yn hirllaes, 
ac a darawsant yr holl ddinas â min 
y cleddyf. 


38 Ac yr oedd $amser nodedig 


269 


BARNWYD, XXI. 


rhwng gwŷr Israel a'r cynllwynwyr .| cC 


sef peri o honynt i "fflam fawr a 
mwg ddyrchafu o'r ddinas. 


onid chwe chant. 


yn 

CRIST 
Cylch 
1406, 


39 A phan drodd gwŷr Israel et |" Her 


cefnaw yn y rhyfel, Benjamin a dde- 


dyrch- 
afiad, 


chreuodd daro *yn archolledig o |8Neu,yr. 


wŷr Israel ynghylch dengwr ar hu- 

gain: canys dywedasant, Dïau gan 

daro eu taro hwynt o'n blaen ni, fel 
y cyntaf. 


40 A phan ddechreuodd *y fflam |* Her. 


ddyrchafu o'r ddinas â cholofn o 
fwg, Benjamin a edrychodd yn ei 
ol; ac wele fflam y ddinas yn dyrch- 
afu i'r nefoedd. 

41 Yna gwŷr Israel a droisant dra- 
chefn; a gwŷr Benjamin a frawych- 
asant: o herwydd hwy a ganfuant 
fod drwg wedi “dyfod arnynt. 


42 Am hynny hwy a droisant o| 


flaen gwŷr Israel, tu a ffordd yr an- 
ialwch; a'r gâd a'u goddiweddodd 
hwynt: a'r rhai a ddaethai o'r din- 
asoedd, yr oeddynt yn eu difetha 
yn eu canol. 

43 Felly yr amgylchynasant y 
Benjaminiaid ; erlidiasant hwynt, a 
sathrasant hwynt *yn hawdd hyd 
y'nghyfer Gibeah, tu a chodiad haul. 

44 A lladdwyd o Benjamin dair 
mil ar bymtheg o wŷr: y rhai hyn 
oll oedd, wŷr nerthol. 

45 A hwy a droisanf, ac a ffoisant 
tu ar anialwch i graig Rimmon. 
A'r Israeliaid a loffasant o honynt 
ar hyd y prifffyrdd, bìîm mil o 
wŷr: erlidiasant hefyd ar eu hol 
hwynt hyd Gidom, ac a laddasant o 
honynt ddwy fil o wŷr. 

46 A'r rhaì oll a gwympodd o Ben- 
Jjamin y dwthwn hwnnw, oedd bìîm 
mil ar hugain o wŷr yn tynnu cledd- 
yf: hwynt oll oedd. wŷr nerthol. 

47 "Etto chwe channwr a droisant, 
ac a ffoisant i'r anialwch i graig 
Rimmon, ac a arhosasant y'nghraig 
Rimmon bedwar mis. 

48 A gwŷr Israel a ddychwelasant 
ar feibion Benjamin, ac a'u tarawsant 
hwy â min y cleddyf, yn ddyn o bob 
dinas, ac yn anifail, a pheth bynnag 
a gafwyd: yr holl ddinasoedd hefyd 
or a gafwyd, a losgasant hwy â thân. 


PENNOD XXI. 


l Y bobl yn galaru am ddinystr Benjamin; 8 
a thrwy ddifetha Jabes Gilead, yn cael 
iddynt bedwar cant o wragedd: 16 ac yn 
eu cynghori hwynt â osod ar y gwyryfon 
oedd yn dawnsio yn Siloh, 


AWYR Israel a dyngasant ym| 


Mispah, gan ddywedyd, Ni 


holl ysiad, 


Z Heb, | 
cyffwrdd â 
wynt. 


SNeu, o 
Menucha&. 


a pen. ZL 3, 


Y bobl yn galaru 





| ddyry neb o honom ei ferch i Ben- 
Jeminiad yn wraig. 

2 A daeth y bobl i dŷ DpuUw, ac a 
arhosasant yno hyd yr hwyr ger bron 
Duw, ac a ddyrchafasant eu llef, ac 
a wylasant âg wylofain mawr: 

3 Ac a ddywedasant, O ARGLWYDD 
Dpuw Israel, paham y bu y peth 
hyn yn Israel, fel y byddai heddyw 
un llwyth yn eisieu yn Israel? 

4 A thrannoeth y bobl a fore-god- 
asant, ac a adeiladasant yno allor, ac 
a offrymmasant boeth-offrymmau 
ac offirymmau hedd. 

5 A meibion Israel a ddywedasant, 
Pwy o holl lwythau Israel ni ddaeth 
i fynu gyd âr gynnulleidfa at yr 
ARGLWYDD? canys llw mawr oedd 
yn erbyn yr hwn ni ddelsai i fynu 
at yr ARGLWYDD ìi Mispah, gan 
ddywedyd, Rhoddir ef ì farwolaeth 
yn ddïau. 

6 A meibion Israel a edifarhasant o 
herwydd Benjamin eu brawd : a dy- 
wedasant, Torrwyd ymaith heddyw 
un llwyth o Israel: 

7 beth a wnawn ni am wragedd i'r 
rhai a adawyd, gan dyngu o honom 
ni ir ARGLWYDD, na roddem iddynt 
yr un o'n merched ni yn wragedd? 

8 îl Dywedasant hefyd, Pa un o 

lwythau Israel ni ddaeth i fynu at 
yr ARGLWYDD i Mispah? Ac wcle, 
| 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1406. 


ni ddelsai neb o Jabes Gilead i'r 
gwersyll, at. y gynnulleidfa. 

9 Canys y bobl a gyfrifwyd; ac 
wele, nid oedd yno neb o drigolion 
Jabes Gilead. 

10 A'r gynnulleidfa a anfonasant 
yno ddeuddeng mil o wŷr grymmus; 
ac a orchymynasant iddynt, gan 
ddywedyd, Ewch a tharêwch bres- 
wylwyr Jabes Gilead â min y cledd- 
yf, y gwragedd hefyd a'r plant. 

ll Dyma hefyd y peth a wnewch 

..chwì: *Difethwch bob gwrryw, a 
phob gwraig a *orweddodd gyd â 
g 









Wr. 
12 A hwy a gawsant ym mhlith 
trigolion Jabes Gilead, bedwar cant 
o langcesau yn wyryfon, y rhai nid 
adnabuasent wr trwy gyd-orwedd â 
gwr: a dygasant hwynt i'r gwer- 
syll i Siloh, yr hon sydd yngwlad 
Canaan. 

13 A'r holl gynnulleidfa a anfonas- 
ant *i lefaru wrth feibion Benjamin, 
y rhaì oedd ynghraig Rimmon, ac 
i gyhoeddi heddwch iddynt. 

14 A'r Benjaminiaid a ddychwel- 
asant yr amser hwnnw; a hwy a 


3Heb.ac a 
lefarasant. 





BARNWYR, XXI. 





79 Pt I. I I II CIC I I I HI I I yh II I EI II Y I YI I uu I I I II EI HI I CH I II CH EY EY I A RA gu I 2 n> 


——----- - -vb-_-v_c vvhbl o... en AÂÂ_Ô__ÎÂ^__,,, 





am ddinystr Benjanŵn. 


roddasant iddynt hwy y gwragedd 
a gadwasent yn fyw o wragedd 
Jabes Gilead: ond ni chawsant 
hwy ddigon felly. 

15 A'r bobl a edifarhaodd dros 
Benjamin, o herwydd i'r ARGLWYDD 
wnes rhwygiad yn llwythau Is- 
rael. k 

16 1 Yna henuriaid y gynnulleidfa 
a ddywedasant, Beth a wnawn ni 
am wragedd i'r lleill, gan ddistrywio 
y gwragedd o Benjamin? 

17 Dywedasant hefyd, Rhaid yw 
bod etifeddiaeth i'r rhai a ddïangodd 
o Benjamin, fel na ddilêer llwyth 
allan o Israel. 

J8 Ac ni allwn ni roddi iddynt 
wragedd o'n merched ni: canys 
meibion Israel a dyngasant, gan 
ddywedyd, Melldigedig fyddo yr 
hwn a roddo wraig i Benjamin. 

19 Yna y dywedasant, Wele, y mae 
gwyl ir ARGLWYDD * bob blwyddyn 
yn Siloh, o du y gogledd i Bethel, tu 
a chyfodiad haul *i'r brif-ffordd y 
sydd yn myned i fynu o Bethel i 
Sichem, ac o du y dehau i Libanus. 

20 Am hynny y gorchymynasant 
hwy i feibion Benjamin, gan ddy- 
wedyd, Ewch a chynllwynwch yn y 
gwinllannoedd : 

21 Edrychwch hefyd; ac wele, 
os merched Siloh a ddaw allan i 
ddawnsio mewn dawnsiau; yna 
deuwch chwithau allan o'r gwinllan- 
noedd, a_chipiwch i chwi bob un ei 
wraig o ferched Siloh, ac ewch i 
wlad Benjamin. 

22 A phan ddelo eu tadau neu 
eu brodyr hwynt i achwyn attom 
ni, yna y dywedwn wrthynt, Bydd- 
wch dda iddynt er ein mwyn ni; 
oblegid na. chadwasom i bob un ei 
wraig yn y rhyfel: o achos na rodd- 
asoch chwi Awynt6 iddynt y pryd 
hwn, nê byddwch chwi euog. 

23 A meibion Benjamin a wnaeth- 
ant felly; a chymmerasant wragedd 
yn ol eu rhifedi, or rhai a gipias- 
ent, ac a oeddynt yn dawnsio: a 
hwy a aethant ymaith, a dychwel- 
asant i'w hetifeddiaeth, ac a_ad- 
gyweiriasant y dinasoedd, ac a drig- 
asant ynddynt. 

24 A meibion Israel a ymadawsant 
oddi yno y pryd hwnnw, bob un at ei 
lwyth, ac at ei deulu; ac a aethant 
oddi yno bob un i'w etifeddiaeth. 

25 c Yn y dyddiau hynny nid oedd |s pen.1i.6. 
brenhin yn Israel: pob un a wnai yr| a1s.r 
hyn oedd uniawn yn ei olwg ei hun. 


Cylch 
1406. 





4 Heb. 


5 Neu, 
ar y. 


'b Edrych 
Exod. 15, 
20, 





o flwyddyn 
ijlwyddyn. 


—_—— — 













1322. 


a Edrych 
2Bren.8.1. 


b Edrych 
Gen, 35.19, 


Cylch 
1512. 


o Edrych 
- Jos. 24, 15, 


LLYFR RUTH. 


PENNOD I. 


1 Elimelech wedi eî yrru gan newyn î Moab, yn 
marw yno. 4 Mahlon a Chilion, wedi prïodî 
gwragedd o Moab, yn marw hefyd. 6 Naomi, 
wrth ddychwelyd adref, S yn ceisio gan eî 
âwy waudd na ddeuent gyd & hi. 14 Orpah 
yn eî gadael hâ; a Ruth yn ddianwadal yn 
ei dilyn hâ.. 19 Hwynt âl dwyoedd yn dyfod 
$ Bethlehem, ac yn cael yno groesaw, 

BU, yn y dyddiau yr oedd y 
brawdwyr yn barnu, fod *new- 
yn yn y wlad: a gwr o Bethlehem 

Judah a aeth i ymdeithio y ngwlad 

Moab, efe a'i wraig, a'i ddau fab. 

2 Ac enw y gwr oedd Elimelech, 
ac enw ei wraig Naomi, ac enw ei 
ddau fab Mahlon a Chilion, ”P Eph- 
rateaid o Bethlehem Judah. A hwy 
a ddaethant i wlad Moab, ac a fu- 
ant yno. 

3 Ac Elimelech gwr Naomi a fu 
farw; a hithau ai dau fab a adawyd. 

4 A hwy a gymmerasant iddynt 
wragedd o'r Moabeesau; enw y 
naill oedd Orpah, ac enw y llail, 
Ruth. A thrigasant yno ynghylch 
deng mlynedd. 

5 A Mahlon a Chilion a fuant 
feirw hefyd ill dau; ar wraig a 
adawyd yn amddifad o'i dau fab, 
ac O'i gwr. 

6 4 A hi a gyfododd, a'i merched 
y'nghyífraith, i ddychwelyd o wlad 
Moab: canys hi a glywsai yngwlad 
Moab ddarfod i'r ARGLWYDD ym- 
weled â'i bobl gan roddi iddynt fara. 

7 A hi a aeth o'r lle yr oedd hi 
ynddo, a'i dwy waudd gyd â hi: a 
hwy a aethant i ffordd i ddychwel- 
yd i wlad Judah. 

8 A Naomi a ddywedodd wrth ei 
dwy waudd, “Ewch, dychwelwch 
bob un i dŷ ei nìam: gwneled yr 
ARGLWYDD drugaredd â chwi, fel 
y gwnaethoch chwi â'r meirw, ac â 
minnau. 

9 Yr ARGLWYDD a ganiattao i 
chwi gael gorphwysdra bob un yn 
nhŷ ei gwr. Yna y cusanodd hi 
hwynt: a hwy a ddyrchafasant eu 
llef, ac a wylasant. 

l0 A hwy a ddywedasant wrthi, 
Dïau y dychwelwn ni gyd â thi at 
dy bobl di. 

ll A dywedodd Naomi, Dychwel- 
wch, fy merched: i ba beth y deu- 
wch gyd â miî a oes gennyf fì 


z1 


feibion etto yn fy nghroth, "i fod 
yn wŷr i chwi? 

12 Dychwelwch, fy merched, ewch 
ymaith: canys yr ydwyf fi yn rhy 
hen i brïodi gwr. Pe dywedwn, Y 
mae gennyf obaith, a bod heno gyd 
â gwr, ac ymddŵyn meibion hefyd; 

13 A arhosech chwi am danynt 
hwy, hyd oni chynnyddent hwy? a 
“ymarhosech chwi am danynt hwy, 
heb ŵra? Nag ê, fy merched: canys 
y mae mawr “dristwch i mi o'ch 
plegid chwi, am *i law yr ARGLWYDD 
fyned i'm herbyn. 

14 A hwy a ddyrchafasant eu llef, 
ac a wylasant eilwaith: ac Orpah 
a gusanodd ei chwegr; ond Ruth 
a lynodd wrthi hi. 

15 A dywedodd Naomi, Wele, dy 
chwaer ynghyfraith a ddychwelodd 
at ei phobl, ac at ei duwiau: ífdy- 


chwel dithau ar ol dy chwaer yng| 


nghyfraith. 

16 A Ruth a ddywedodd, *Nac er- 
fyn arnaf fi ymadaw â thi, i gilio 
oddi ar dy ol di: canys pa le bynnag 
yr elych di, yr âf finnau; ac ym mha 
le bynnag y llettŷech di, y llettŷaf 
finnau: dy bobl di 4ydd fy mhobl 
i, ath Dpuw di fy Nuw innau: 

17 Lle y byddych di marw, y bydd- 
af finnau farw, ac yno y'm cleddir: 
fel hyn y gwnelo yr ARGLWYDD i 
mi, ac “fel hyn y chwanego, os dim 
ond angau a wna ysgariaeth rhyng- 
of fi a thithau. 

18 Pan welodd hi ei bod hi wedi 
5 ymroddi i fyned gyd â hi, yna hi 
a beidiodd â dywedyd wrthi hi. 

19 € Felly hwynt ill dwy a aeth- 
ant, nes iddynt ddyfod i Bethle- 
hem. A phan ddaethant i Beth- 
lehem, yr holl ddinas a gyffrôdd 
o'u herwydd hwynt; a dywedasant, 
Ai hon gytv Naomi? 

20 A hi a ddywedodd wrthynt 
hwy, Na elwch fi “Naomi; gelwch 
fi "Mara: canys yr Hollalluog a 
wnaeth yn chwerw iawn â mi. 

21 Myfi a euthum allan yn gyflawn, 
ar ARGLWYDD a'm dug i eilwaith 
yn wag: paham y gelwch chwi fi 
Naomi, gan i'r ARGLWYDD “fy nar- 
ostwng, ac i'r Hollalluog fy nrygu ? 

22 Felly y dychwelodd Naomi, a 
Ruth y Moab€êes ei gwaudd gyd â 




































Cyn 
CRIST 
Cylch 


112, 


d Deut, 25. 
6. 


2 Heb, 
obeithiech, 
8 Heb. 


chwerwder, 
e Job 19, 21, 


f Edrych 
Jos, 24. 15, 


2 Bren, 2. 
Luc 24, 28, 
4 Neu, na 


Jydd im 
herbyn. 


£1 Sam. 3. 


5 Heb. ym- 
gryfhau. 


6 Pryd/erth. 


T Chwerw. 


8 dystiol- 
aethu ŷm 
herbyn. 


Ieuth yn Uog a 











hi, yr hon a ddychwelodd o wlad 

Moab: a hwy a ddaethant i Beth- 

lehem ^yn nechreu cynhauaf yr 

heiddiau. 
PENNOD II. 

1 Ruth yn lloffa ym meusydd Boaz. 4 Boaz yn 
cymmeryd cydnabod arni, $ ac yn dangos 
iddi garedigrwydd mawr; l1S a hithau yn 
dwyn at Naomi yr hyn a gawsai. 

A i wr Naomi yr ydoedd câr, o 

wr cadarn nerthol, o dylwyth 

Elimelech, a'i enw * boaz. 

2 A Ruth y Moab€es a ddywed- 
odd wrth Naomi, Gâd i mi fyned 
yn awr i'r maes, a lloffa tywysen- 
au ar.ol yr Awn y caffwyf ffafr 
yn eì olwg. Hithau a ddywedodd 
wrthi, Dos, fy merch. 

3 A hi a aeth, ac a ddaeth, ac a 
loffodd yn y maes ar ol y medelwyr: 
a digwyddodd wrth ddamwain fod y 
rhan honno o'r maes yn eiddo Boaz, 
yr hwn oedd o dylwyth Elimelech. 

4 Ac wele, Boaz a ddaeth o 
Bethlehem, ac a ddywedodd wrth 
y medelwyr, Yr ARGLWYDD 4 
fyddo gyd â chwi. Hwythau a ddy- 
wedasant wrtho ef, Yr ARGLWYDD 
a'th fendithio. 

5 Yna y dywedodd Boaz wrth ei 
was yr hwn oedd yn sefyll yn ymyl 
y medelwyr, Pwy 0taw y llangces 
hon * 

6 A'r gwas yr hwn oedd yn sefyll 
wrth y medelwyr a attebodd, ac a 
ddywedodd, Y llangces o Moab yd- 
yw hi, yr hon a ddychwelodd gyd 
â Naomi o wlad Moab: 

7 A hi a ddywedodd, Attolwg yr 
ydwyf gael lloffa, a chasglu ym 
mysg yr ysgubau ar ol y medelwyr: 
a hi a ddaeth, ac a arhosodd er y 
bore hyd yr awr hon, oddi eithr 
aros o honi hi ychydig yn tŷ. 

8 Yna y dywedodd Boaz wrth 
Ruth, Oni chlywi di, fy merch? Na 
ddos i loffa i faes arall, ac na 
cherdda oddi yma; eithr aros yma 
gyd â'm llangcesau i. 

9 Bydded dy lygaid ar y maes y 
byddont hwy yn ei fedi; a dos ar 
eu hol hwynt: oni.orchymynais i'r 
llangciau, na chyffyrddent â thi? A 
phan sychedech, dos at y llestri, ac 
ŷf o'r hwn a ollyngodd y llangciau. 

10 Yna hi a syrthiodd ar ei hwyn- 
eb, ac a ymgrymmodd i lawr, ac a 
ddywedodd wrtho ef, Paham y cef- 
ais ffafr yn dy olwg di, fel y cym- 
merit gydnabod arnaf, a minnau 
yn alltudes ? 


22 


RUTH, II. 





ll A Boaz a attebodd, ac a ddy- 
wedodd wrthi, Gan fynegi y myneg- 
wyd i mi yr hyn oll a wnaethost i'th 
chwegr ar ol marwolaeth dy wr; ac 
Jcl y gadewaist dy dad a'th fam, a 
gwlad dy enedigaeth, ac y daethost 
at bobl nid adwaenit o'r blaen. 

12 Yr ARGLWYDD a dalo am dy 
waith; a bydded dy obrwy yn ber- 
ffaith gan ARGLWYDD DDUW Israel, 
“yr hwn y daethost i obeithio dan 
ei adenydd. 

13 Yna hi a ddywedodd, Caffwyf 
ffafr yn dy olwg di, fy arglwydd ; 
gan i ti fy nghysuro i, a chan i ti 
lefaru wrth /odd calon dy wasan- 
aethferch, er nad ydwyf fel un o'th 
law-forwynion di. 

14 A dywedodd Boaz wrthi hi, Yn 
amser bwyd tyred yma, a bwytta. o'r 
bara, a gwlŷch dy dammaid yn y 
finegr. A hi a eisteddodd wrth ystlys 
y medelwyr: ac efe a estynodd iddi 
gras-ŷd, a hi a fwyttaodd, ac a ddi- 
gonwyd, ac a adawodd weddill, 

15 A hi a gyfododd i loffa: a gor- 
chymynodd Boaz i'w weision, gan 
ddywedyd, Lloffed hefyd ym mysg 
yr ysgubau, ac na *feiwch arni: 

16 A chan ollwng gollyngwch hef- 
yd iddi beth o'r ysgubau; a gad- 
êwch wynt, fel y lloffo hì hwynt; 
ac na cheryddwch hi. 

17 Felly hi a loffodd yn y maes 
hyd yr hwyr: a hi a ddyrnodd yr 
hyn a loffasai, ac yr oedd ynghylch 
ephah o haidd. 

18 Y A hi a'2 cymmerth, ac a aeth 
i'r ddinas: a'i chwegr a ganfu yr hyn 
a gasglasai hi: hefyd hi a dynnodd 
allan, ac a roddodd iddi yr hyn a 
weddillasai hi, wedi cael digon, 

I9 A dywedodd ei chweogr wrthi 
hi, Pa le y lloffaist heddyw, a pha 
le y gweithiaist? bydded yr hwn 
a'th adnabu yn fendigedig. A hi a 
fynegodd i'w chwegr pwy y gweith- 
lasai hi gyd âg ef; ac a. ddywed- 
odd, Enw y gwr y gweithiais gyd 
âg ef heddyw, yv Boaz. 

20 A dywedodd Naomi wrth ei 
gwaudd, PBendigedig fyddo efe gan |"; 
yr ARGLWYDD, yr hwn ni pheidiodd 
â'i garedigrwydd tu a'r rhai byw a'r 
rhai meirw. Dywedodd Naomi hef- 
yd wrthi hi, Agos i ni 41 y gwr hwn- 
nw, *o'n cyfathrach ni y mac efe. 

21 A Ruth y Moabees a ddywedodd, 
Efe a ddywedodd hefyd wrthyf, Gyd 
â'm llangciau i yr arhosi, nes gor-| 
phen o honynt fy holl gynhauaf i. 


ym meusydd Boaz. 





Ruth yn gorwedd 





22 A dywedodd Naomi wrth Ruth 
eì gwaudd, Da 44v, fy merch, i ti fyn- 


ed gyd â'i langcesi ef, fel na ruthr- 


ont i'th erbyn mewn maes arall. 

23 Felly hi a ddilynodd langcesau 
Boaz i loffa nes darfod cynhauaf yr 
haidd, a chynhauaf y gwenith: ac a 
drizodd gyd â'i chwegr. 


PENNOD III. 


1 Rnth, trwy addysg Naomi, 5 yn gorwedd 
wrth draed Boaz. 8 Boaz yn cydnabod rhan 
cyfathrachwr, 14 ac yn eî danfon hŷ ymaith 
â chwe mesur o haidd. 

NA Naomi ei chwegr a ddy- 
wedodd wrthi, Fy merch, oni 

cheisiaf fi orphwysdra i ti, fel y 

byddo da i íì? 

2 Ac yn awr onid yw Boaz o'n 
cyfathrach ni, yr hwn y buost ti gyd 
âl langcesi? Wele efe yn nithio 
haidd y nos hon yn y llawr-dyrnu. 

3 Ymolch gan hynny, ac ymira, a 
igosod dy ddillad am danat, a dos 
i waered i'r llawr-dyrnu: na fydd 
gydnabyddus i'r gwr, nes darfod 
iddo fwytta ac yfed. 

4 A phan orweddo efe, yna dal ar y 
fan y gorweddo efe ynddi; a dos, a 
dinoetha ei draed ef, a gorwedd; ac 
efe a fynega i ti yr hyn a wnelych. 

5 A hi a ddywedodd wrthi, Gwnaf 
yr hyn oll a erchaist i mi. , 

6 4 A hi a aeth i waered i'r llawr- 
dyrnu, ac a wnaeth yn ol yr hyn oll 
a orchymynasai ei chwegr iddi. 

7 Ac wedi i Boaz fwytta ac yfed, 
fel y llawenhaodd ei galon, efe a aeth 
i gysgu i gwrr yr ysgafn. Hithau a 
ddaeth yn ddistaw, ac a_ ddinoeth- 
odd ei draed, ac a orweddodd. 

8 ï Ac ynghanol y nos y gwr a 
ofnodd, ac a *ymdrôdd: ac wele 
wraig yn gorwedd wrth ei draed ef. 

9 Ac efe a ddywedodd, Pwy yd- 
wyt ti? A hi a ddywedodd, Myfi 
yw Ruth dy law-forwyn: *lleda gan 
hynny dy aden dros dy law-forwyn, 
canys fy nghyfathrachwr i ydwyf ti. 

10 Ac efe a ddywedodd, * Bendig- 
edig fyddech, fy merch, gan yr AR- 
GLWYDD: dangosaist fwy o garcd- 
igrwydd yn y diwedd, nag yn y de- 
chreu; gan nad aethost ar ol gwŷr 
ieuaingc, no thlawd na chyfoethog. 

ll Ac yn awr, fy merch, nac ofna; 
yr hyn oll a ddywedaist, a wnaf i ti: 


canys holl *ddinas fy mhobl a ŵyr 


mai gwraig rinweddol ydwyt ti. 

12 Ac yn awr gwir yw fy mod i 
yn gyfathrachwr agos: er hynny y 
mae cyfathrachwr nês na myfi, 


RUTH, Ill, IV. 








13 Aros heno; a'r bore, os efe a wna 
ran cyfathrachwr â thi, da; gwnaed 
ran cyfathrachwr: ond os efe ni wna 
ran cyfathrachwr â thi; yna myfi a 
wnaf ran cyfathrachwr ô thi, /el ma? 
byw yr ARGLWYDD: cwsg hyd y bore. 

l4 T A hi a orweddodd wrth ei 
draed ef hyd y bore: a hi a gyfododd 
cyn yr adwaenai neb eu gilydd. Ac 
efe a ddywedodd, Na chaffer gwyb- 
od dyfod gwraig i'r llawr-dyrnu. 

15 Ac efe a ddywedodd, Moes dy 
5fantell sydd am danat, ac ymaf- 
ael ynddi. A hi a ymaflodd ynddi; 
ac efe a fesurodd chwe mnesur o 
haidd, ac 24 gosododd arni: a hi 
a aeth i'r ddinas. 

16 A phan ddaeth hi at ei chwegr, 
hi a ddywedodd, Pwy ydwyt tì, fy 
merch? A hi a fynegodd iddi yr 
hyn oll a wnaethai y gwr iddi hi. 

l7 A hi a ddywedodd, Y chwe 
meswr hyn o haidd a roddodd efe 
i mi: canys dywedodd wrthyf, Nid 
âi yn waglaw at dy chwegr. 

18 Yna y dywedodd hithau, Aros, 
fy merch, oni wypech pa fodd y 
digwyddo y peth Ay2: canys ni or- 
phwys y gwr, nes gorphen y peth 
hyn heddyw. 

PENNOD IV. 


1 Boaz yn galw y cyfathrachwr nesaf ger bron. 
6 Yntau yn gwrihod rhyddhau yr etifedd- 
iaelh, yn ol y ddefod yn Israel. 9 Boaz yn 
prynu yr elifeddiaelh ; 10 ac yn prïodi Tiuth. 
18 Hithau yn dwyn Obed, taid Dafydd. 18 
Cenhedlaelh Phares. 


NA Boaz a aeth i fynu i'r porth, 

ac a eisteddodd yno. Ac wele 
y cyfathrachwr yn myned heibio, 
am yr hwn y dywedasaì Boaz. Ac 
cfe a ddywedodd wrtho, Ho, hwn a 
hwn! tyred yn nês; eistedd yma. 
Ac efe a nesaodd, ac a eisteddodd. 

2 Ac efe a gymmerth ddengwr o 
henuriaid y ddinas, ac a ddywed- 
odd, Eisteddwch yma. A hwy a 
eisteddasant. 

3 Ac efe a ddywedodd wrth y cyf- 
athrachwr, Y rhan o'r maes yr hon 
oedd eiddo ein brawd Elimelech a 
werth Naomi, yr hon a ddychwel- 
odd o wlad Moab. 

4 A dywedais y *mynegwn i ti, gan 
ddywedyd, Pryn e/ ger bron y trigol- 
ion, a cher bron henuriaid fy mhobl. 
Os rhyddhêi, rhyddhâ cf; ac oni 
ryddhêi, mynega i mi, fel y gwyp- 
wyf: canys nid oes ond ti i'w rydd- 
hâu, a minnau sydd ar dy ol di. Ac 
efe a ddywedodd, Myfi a'4 rhyddhâf. 

5 Yna y dywedodd Boaz, Y diwr- 


wrth draed Boaz. 





addoli bob blwyddyn yn Siloh: 4 yn mawrhâ&u 


Md. 


Hannah, er eí bod yn ammhlantadwy, ac er $ 
Peninnah eî chythruddo. 9 Hannah yn wylof- 
us yn gweddïo am blentyn. 12 Eli yn ei cher- 





prïodi, Ruth. 


3 A'r gwr hwn a âi ìi fynu oi 
ddinas Z“*bob blwyddyn i addoli, ac |» Tre». o 
i aberthu i ARGLWYDD y lluoedd, Fyddin i 





DBoaz yn I. SAMUEL, L 
Cyn |nod y prynech di ymaes olaw Na- | 12 Bydded hefyd dy dŷ di fel tŷ | 
Cic |Omi, ti a'9 pryni hefyd gan Ruth y | Phares, “yr hwn a ymddâg Tamar ER | 
112. |Moabdes gwraig y marw, i gyfod íi i Judah, o'r had yr hwn a ddyry yr| _1312. 
enw y marw ar ei etifeddiaeth ef. ARGLWYDD i ti o'r llangces hon. c Gen, 38, 
6 1 A'r cyfathrachwr a ddywed-| 13 Y Felly Boaz a gymmerodd | 1 6nron. 
odd, Ni allaf eî ryddhâu i mi, rhag | Ruth; a hi a fu iddo yn wraig: ac | mws 
coll fy etifeddiaeth fy hun: rhydd- | efe a aeth i mewn atíi hi; ar AR-| 
hâ di i ti dy hun fy rhan i; canys | GLWYDD a roddodd iddi hi feich- 
ni allaf fi e& ryddhâu. iogi, a hi a ymddâg fab. 
*cDeit, 23 Wi 7 *A hyn oedd ddefod gynt yn Is- | 14 A'r gwragedd a ddywedasant 
rael, am ryddhâd, ac am gyfnewid, | wrth Naomi, Bendigedig fyddo yr 
i sicrhâu pob peth: Gwr a, ddïosgai ARGLWYDD, yr hwn ni'th adawodd 
eì esgid, ac a rhoddai i'w gymmyd- di heb gyfathrachwr heddyw, fel y 
og: a hyn oedd dystiolaeth yn Israel. | gelwid ei enw ef yn Israel. . 
8 Am hynny y dywedodd y cyf-| 15 Ac efe fydd i ti yn adferwr 
athrachwr wrth Boaz, Pryn i ti dy | einioes, ac 'yn ymgeleddwr i'th ben- 
hun: ac efe a ddïosgodd ei esgid. wynni: canys dy waudd, yr hon a'th 
9 TA dy wedodd Boaz wrth yr | gâr di, a blantodd iddo ef, a hon 
henuriaid, ac wrth yr holl bobl, | sydd “well i ti na saith o feibion. |“1Sam.1& 
Tystion ydych chwi heddyw, i mi| 16 A Naomi a gymmerth y plent- 
brynu yr hyn oll oedd eiddo Elime- | yn, ac a'i gosododd ef yn ei myn- 
lech, ar hyn oll oedd eiddo Chil- | wes, ac a fu fammaeth iddo. 
ion a Mahlon, o law Naomi. l7 A'I chymmydogesau a roddas-|. 
10 Ruth hefyd y Moab€es, gwraig | ant iddo enw, gan ddywedyd, Gan- 
Mahlon, a brynais i mi yn wraig, | wyd mab i Naomi; ac a alwasant 
i gyfodi enw y marw ar ei etifedd- | ei enw ef Obed: hwn ocdd dad 
iaeth ef, fel na thorrer ymaith enw | Jesse, tad Dafydd. 
y marw o blith ei frodyr, nac oddi | 18 1 Dyma genhedlaethau Phares: 
wrth borth ei fangre: tystion yd- | *Phares a genhedlodd Hesron, Tn 
ych chwi heddyw. 19 A Hesron a genhedlodd 'Ram, Matt, 1. 3 
ll A'r holl bobl y rhai oedd yn y | a Ram a genhedlodd Aminadab, 
porth, a'r henuriaid, a ddywedasant, | 20 Ac Aminadab a genhedlodd 
Yr ydym yn dystion: Yr ARGLWYDD | Nahson, a Nahson a genhedlodd 
a wnelo y wraig sydd yn dyfod i'th | *Salmon, A'N u'n 
dŷ di fel Rahel, ac fel Leah, y rhai|_ 21 A Salmon a genhedlodd Boaz, 
sNeu, _|8aadeiladasant ill dwy dŷ Israel; *a | a Boaz a genhedlodd Obed, 
Goth, | gwna di rymmusdra yn *Ephratah, | 22 Ac Obed a genhedlodd Jesse, 
cr bydd enwog yn Bethlehem: a Jesse a genhedlodd Dafydd. 
gr 
| 
LLYFR CYNTAF SAMUEL; 
| YR HWN A ELWIR HEFYD 
LLYFR CYNTAF Y BRENHINOEDD. 
Cyn PENNOD I. Peninnah: ac i Peninnah yr ydoedd Cr 
CRIST |1 Elganah, Lefiad, oedd iddo ddwy wraig, yn | plant, ond i Hannah nid oedd plant. Ai 


yddu hâ yn gyntaf, ac ar ol hynny yn ei ben- 
dithio h4. 19 Hannah wedi dwyn Samuel, t yn 
aros gartref nes eî ddiddyfnu ef: 24 yn ei 
gyflwyno ef ŵr Arglwydd, yn ol ei hadduned. 
A yr oedd rhyw wr o Ramath- 
aim-Sophim, o fynydd Eph- 
raim, a'ì enw *Elcanah, mab Jero- 
'|ham, mab Elihu, mab 'Tohu, mab 
Suph, Ephratêwr: 
2 A dwy wragedd oedd iddo; enw 
y naill oedd Hannah, ac enw y llall 





24 


yn Siloh; 
a Phinees, 
GLWYDD 

4 i| Bu Hefyd, y diwrnod yr aberth- 
odd Elcanah, roddi o hono ef i Pe- 
nimnah ei wraig, ac i'w meibion a'i 
merched oll, rannau. 

5 Ond i Hannah y rhoddes efe 

hn rhan *hardd: canys efe a garai |*Neu, , 
Hannah, ond yr ARGLWYDD â gau-|bbm 
asai ei chroth hi; 


a dau fab EÎ, Hophni b Exod, 23. 


4, 
oead offeiriaid ir AR- Deut, 16, 


Gweddi Hannah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1171. 


e.Job 24, 21. 





o'r pan 
esgynai. 


â Ruth 4,15. 


6 Heb. 
had gwŷr. 
e Num, 6. 5. 
Barn,13. 5. 


7 Heb. 
amlhâw 
gweddïo, 


8 Heb, 
o yspryd, 


f Ps, 62, 8, 
al42,2.. 


6 A'i gwrthwynebwraig “ai *cy- 
ffrôdd hi i'w chythruddo, am i'r 
ARGLWYDD gau ei bru hi 

7 Ac felly y gwnaeth efe bob 
blwyddyn, *pan esgynai hi i dŷ yr 
ARGLWYDD, hi ai cythruddai hi 
felly; fel yr wylai, ac na fwyttâi. 

8 Yna Elcanah ei gwr a ddywed- 
odd wrthi, Hannah, paham yr wyli? 
a phaham na fwyttêl? a phaham y 
mae yn flin ar dy galon? onid wyf 
fi 4well i ti na deg o feibion ? 

9 1 Felly Hannah a gyfododd, wedi 
iddynt fwytta ac yfed yn Siloh. 
(Ac Eu yr offeiriad oedd yn eis- 
tedd ar faingc wrth bost teml yr 
ARGLWYDD.) 

10 Ac yr oedd hi yn chwerw ei 
henaid, ac a weddïodd ar yr AR- 
GLWYDD, a chan wylo hi a wylodd. 

1l Hefyd hi a addunodd adduned, 
ac a ddywedodd, O ARGLWYDD y 
lluoedd, os gan edrych yr edrychì ar 
gystudd dy law-forwyn, ac a'm cofi 
i, ac nid anghofi dy law-forwyn, ond 
rhoddi i'th law-forwyn “fab: yna 
y rhoddaf ef ir ARGLWYDD holl 
ddyddiau ei einioes, ac *ni ddaw 
ellyn ar ei ben ef. 

12 A bu, fel yr oedd hi yn "parhâu 
yn gweddïo ger bron yr ARGLWYDD, 
i Eli ddal sylw ar ei genau hi. 

13 A Hannah oedd yn llefaru yn 
eì chalon, yn unig ei gwefusau a 
symmudent; ai llais ni chlywid: 
am hynny Eli a dybiodd ei bod hi 
yn feddw. 

l4 Ac Eli a ddywedodd wrthi 
hi, Pa hyd y byddi feddw? bwrw 
ymaith dy win oddi wrthyt. 

15 A Hannah a attebodd, ac a ddy- 
wedodd, Nid /eŴy, fy arglwydd; 
gwraig galed *arni ydwyf fi: gwin 
hefyd na dïod gadarn nid yfais; 
eithr ftywelltais fy enaid ger bron 
yr ARGLWYDD. 

16 Na chyfrif dy law-forwyn yn 

ferch Belial: canys o amldra fy 
myfyrdod, a'm blinder, y lleferais 
hyd yn hyn. 
17 Yna yr attebodd Eli, ac a ddy- 
wedodd, Dos mewn heddwch: a 
Duw Israel a roddo dy ddymuniad 
yr hwn a ddymunaist ganddo ef. 

18 A hi a ddywedodd, Cafed dy 
law-forwyn ffafr yn dy olwg. Felly 
yr aeth y wraig i'w thaith, ac a 
fwyttaodd; ac ni bu athrist mwy. 

19 $ A hwy a gyfodasant yn fore, 
ac a addolasant ger bron yr AR- 
GLWYDD; ac a ddychwelasant, ac a 


25 


I SAMUEL, IL 


ddaethant i'w tŷ ìi Ramah. Ac El- 
canah a adnabu Hannah ei wraig; 
ar ARGLWYDD a'i cofiodd hi. 

20 A bu, pan ddaeth *yr amser 
o amgylch, wedi beichiogi o Han- 
nah, esgor o honi ar fab; a hi a 
alwodd ei enw ef “Samuel: Canys 
gan yr ARGLWYDD y dymunais ef, 
eb y ha. 

21 A'r gwr Elcanah a aeth i fynu, 
a'i holl dylwyth, i offrymmu i'r AR- 
GLWYDD yr aberth blynyddol, a'i 
adduned. 

22 Ond Hannah nid aeth i fynu: 
canys hi a ddywedodd wrth ei gwr, 
Nt ddeuaf fi, hyd oni ddiddyfn- 
er y bachgen: yma y dygaf ef, fel 
yr ymddangoso efe o flaen yr AR- 
GLWYDD, ac y trigo byth. 

23 Ac Elcanah ei gwr a ddywed- 
odd wrthi, Gwna yr hyn a welych 
yn dda: aros hyd oni ddiddyfnech 
ef; yn unig yr ARGLWYDD a gyf- 
lawno ei air. Felly yr arhôdd y 
wraig, ac a fagodd ei mab, nes iddi 
ei ddiddyfnu ef. 

24 | A phan ddiddyfnodd hi ef, hi 
ai dug ef i fynu gyd â hi, â thri o 
fustych, ac un ephah o beilliaid, a 
chostrelaid o win; a hi a'i dug ef 
ì dŷ yr ARGLWYDD jm Siloh: a'r 
bachgen yn ieuangc. 

25 A hwy a laddasant fustach, ac a 
ddygasant y bachgen at Eli. 

26 A hi a ddywedodd, O fy ar- 
glwydd, £7el y mae dy enaid yn fyw, 
fy arglwydd, myfi yw y wraig oedd 
yn sefyll yma yn dy ymyl di, yn 
gweddïo ar yr ARGLWYDD. 


27 Am y bachgen hwn y gweddïais; 


aTr ARGLWYDD a roddodd i mi fy 
nymuniad a ddymunais ganddo : 
28 Minnau hefyd *a'i rhoddais ef 


i'r ARGLWYDD; yr holl ddyddiau y | 


byddo efe byw, *y rhoddwyd ef i'r 
ARGLWYDD. Ac efe a addolodd yr 
ARGLWYDD yno. 


PENNOD H. 

1 Cân Hannah, yn dangos e$ diolchgarwch, 12 
Anwiredd meibion EW. 18 Gweinidogaeth 
Samuel. 20 Hannah, (rwy weddi EU, yn 
cael mwy o frwyth. 22 El yn ceryddu ei 
Jeibion, 21 Prophwydoliaeth yn erbyn tŷ Eli. 

HANNAH a weddïodd, ac 
a ddywedodd, *Llawenychodd 
fy nghalon yn yr ARGLWYDD; fy 
nghorn a ddyrchafwyd yn yr AR- 

GLWYDD: fy ngenau a ehangwyd ar 

fy ngelynion: canys llawenychais 

yn dy iachawdwriaeth di. 

2 PNid sanctaidd meb fel yr AR- 





Genedigaeth Samuel. 





yr hwn 
a archwyd 
gan yr Ar- 
glwydd, 


Cylch 
1165. 


E Gen, 42, 
1y 
2 Bren, 2, 
2, 4, 6. 


3 Neu, 

a adferaî8 
cf hwn a 
gefais trwy 
weddi â'r 
Arglwydd, 


eu 
a adferir 
y hwn a 
gefaistrwy 
weddi, 


a Edrych 
Luc 1, 46, 
&c, 


b Deut, 3. 
24.n 32.4, 
Vs. 86, 8, 
a 89, 6, 8 


Cân Hannah. 





c Mal. 3. 13. 
15 


Jud. 1. 


Luc 1, 52. 


e Jer. 15, 9. 


f Deut, 32, 
9 


J«b 5, 18. 
Hos, 6. 1. 


& Ps,T5.7. 


h Ps, 113. 
a 8. 
Lucl, 52, 

íi Job 36, 7. 


k Ps. 24.2. 
a l04, 5, 
Heb. 1, 3. 

í Pa, ôl, 11. 


— 


m pen. 7.10, 


n Pg, 89. 214, 


open.$. 1. 


— OA eu 


d Ps,ô4. 10. 
| 


GLWYDD; canys nid dim hebobt ti: 
ac nid oes graig megis ein Duw ni. 

3 Na chwanegwch lefaru yn uchel 
uchel; “ma ddeued allan ddim 
“balch o'ch genau: canys Duw 
gwybodaeth jw yr ARGLWYDD, ai 
amcanion ef a gyflawnir. 

4 Bwâau y cedyrn a dorrwyd, a'r 
gweiniaid a ymwregysasant â nerth. 

5 4Y rhat digonol a ymgyflog- 
asant er bara; a'r rAat newynog a 
beidiasant; hyd onid esgorodd yr 
ammhlantadwy ar saith, a “llesgâu 
yr aml & meibion. 

6 £Yr ARGLWYDD sydd yn marw- 
hâu, ac yn bywhâu: efe sydd yn dwyn 
i waered i'r bedd, ac yn dwyn i fynu. 

7 Yr ARGLWYDD sydd yn tlodi, ac 
yn cyfoethogi; “yn darostwng, ac 
yn dyrchafu. 

8 Efe sydd yn cyfodi y tlawd o'r 
llwch, ac yn dyrchafu yr anghenus 
o'r tommenau, 'i'w go$od gyd â thy- 
wysogion, ac i beri iddynt etifeddu 
teyrn-gadair gogoniant: canys eiddo 
yr ARGLWYDD “colofnau y ddaear, 
ac efe a osododd y byd arnynt. 

9 !Traed ei saint a geidw efe, a'r 
annuwiolion a ddistawant mewn ty- 
wyllwch: canys nid trwy nerth y 
gorchfyga gwr. 

10 Y rhai a ymrysonant â'r AR- 
GLWYDD, a ddryllir: "efe a darana 
yn eu herbyn hwynt o'r nefoedd: yr 
ARGLWYDD a farn derfynau y ddae- 
ar; ac a ddyry nerth i'w frenhin, ac 
"a, ddyrchafa gorn ei enneiniog. 

ll Ac Elcanah a aeth i Ramah 
i'w dy; 9ar bachgen a fu weinidog 
i'r ARGLWYDD ger bron Eli yr off- 
eiriad. 

12 1 A meibion Eli oedd feibion Be- 
lial: nid adwaenent yr ARGLWYDD. 

13 A defod yr offeiriad gyd â'r 
bobl ocdd, pan offrymmai neb 
aberth, gwas yr offeiriad a ddeuai 
pan fyddai y cig yn berwi, â chig- 
wain dridaint yn ei law; 

l4 Ac a'ê tarawai Ai yn y bad- 
ell, neu yn yr efyddyn, neu yn y 
crochan, neu yn y pair: yr hyn oll 
a gyfodai y gigwain, a gymmerai yr 
offeiriad iddo. Felly y gwnaent yn 
Siloh i holl Israel y rhai oedd yn 
dyfod yno. 

15 Hefyd cyn arogl-losgi o honynt 
y brasder, y deuai gwas yr offeiriad 
hefyd, ac a ddywedai wrth y gwr 
a fyddai yn aberthu, Dyro gig i'w 
rostio i'r offeiriad: canys ni fyn efe 





|gennyt gig berw, ond amrwd. 


216 


I. SAMUEL, II. 


16 Ac os gwr a ddywedai wrtho, 
Gan losgi llosgant *yn awr y 
brasder, ac yma cymmer fe yr 
ewyllysio dy galon: yntau a ddy- 
wedai wrtho, Nag ê; yn awr y 
rhoddi ef: ac onid ê, mi a'ê cym- 
meraf trwy gryfder. 

17 Am hynny pechod y llangciau 
oedd fawr iawn ger bron yr AR- 
GLWYDD: canys ffieiddiodd dynion 
offrwm yr ARGLWYDD. 

18 4 A Samuel oedd yn gweini o 
flaen yr ARGLWYDD, yn fachgen, 
P wedi ymwregysu âg ephod lïan. 

l9 A'i fam a wnai iddo fantell 
fechan, ac a? dygai iddo o flwydd- 
yn ìi flwyddyn, pan ddelai hi i fynu 
gyd â'i gwr i aberthu yr aberth 
blynyddol. 

20 * Ac Eli a fendithiodd Elcanah 
ai wraig, ac a ddywedodd, Rhodd- 
ed yr ARGLWYDD i ti had o'r wraig 
hon, am y *dymuniad a ddymunodd 
gan yr ARGLWYDD. A hwy a aeth- 
ant i'w mangre eu hun, 

21 A'r ARGLWYDD a ymwelodd â 
Hannah; a hi a feichiogodd, ac 2 
esgorodd ar dri o feibion, a dwy o 
ferched: a'r bachgen Samuel a gyn- 
nyddodd ger bron yr ARGLWYDD. 

22 « Ac Eli oedd hen ìawn; ac 
efe a glybu yr hyn oll a wnelsai 
ei feibion ef i holl Israel, ar modd 
y gorweddent gyd â'r “gwragedd 


oedd yn ymgasglu yn finteioedd |s, 


wrih ddrws pabell y cyfarfod. 

23 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, Paham y gwnaethoch y peth- 
au hyn? canys clywaf gan yr holl 
bobl hyn ddrygair i chwi. 

24 Nag ê, fy meibion: canys nid 
da y gair yr ydwyf fi yn ei glywed; 
eich bod chwi yn peri i bobl yr 
ARGLWYDD “droseddu. 

25 Os gwr a becha yn erbyn gwr, 
y swyddogion ai barnant ef: ond 
os yn erbyn yr ARGLWYDD y pecha 
gwr, pwy a eiriol drosto ef? Ond 
ni wrandawsant ar lais eu tad, am 
y mynnai yr ARGLWYDD eu lladd 


wynt. 

26 A'r bachgen Samuel a gyn- 
nyddodd, ac a aeth 'yn dda gan 
Dpuw, a dynion hefyd. 


27 4 A daeth gwr i DDuUw at, Eli, | 1& 


ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn y 


dywed yr ARGLWYDD; "Onid gan |*E 


ymddangos yr ymddangosais i dŷ 
dy dad, pan oeddynt yn yr Aipht 
yn nhŷ Pharaoh? 

28 Gan ei ddewis ef hefyd o holl 


| 


Eli yn ceryddu eî feibion. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1165. 


3 Heb, 


megis 
head yw, 


P Exod. 28, 


£ Neu, 
benthy 
a fenthyc- 
ciwyd *'r 
Arglwydd, 


ag Edrych 
Exod, 38. 


5 Neu, 
weiddi. 


r Diar, 3, 4. 





Dalgud dio gair yr 





Cyn 
CR 1S sT 
Cylch 
1165. 


tLef.2.3,10. 
a 6. 16. 





u lZxod. 29, 
9. 


| x Ps. 1$. 26. 
| Mal.2.9. 


| 


| Jl Bren. 2. 








a l4.3. 
a22.18,&c. 

6 Neu, 
cystudd ny 
babell, ym 
lle yr holl 
ddaioni a 
roisai Duw 
i Israel, 

£ Edrych 
Zech, 8. 4. 


b1 Pren. 2, 
[», 


1 Chron. 
29. 22. 
X2zece.44.15. 


7 Heb. 
Cyssyllta, 


&pen, 4. 1]. 


| 


| 
| 
| 


— |lwythau Israel yn offeiriad i mi, i 
offrymmu ar fy Yiltus i losgi ar ogl- 
darth, Ì wisgo ephod ger fy mron ? 
toni roddais hefyd i dŷ dy dad di 
holl ebyrth tanllyd meibion Israel? 
29 Paham y sethrwch chwi fy ab- 


. Ierth a'm bwyd-offrwm, y rhai a_or- 


chymynais 47 fy nhrigfa, ac yr an- 
rhydeddi dy feibion yn ì fwy na myfi, 
gan eich pesgi eich hunain â'r goreu 
o holl offrymmau fy mhobl Israel? 

30 Am hynny medd ARGLWYDD 
Dpuw Israel, “Gan ddywedyd y dy- 
wedais, Dy dŷ di a thŷ dy dad a 
rodiant o'm blaen i byth: eithr yn 
awr medd yr ARGLWYDD, Pell fydd 
hynny oddi wrthyf fi; canys fy an- 
rhydeddwyr a anr hydeddaf fi, *a'm 
dirmygwyr a ddirmygir. 

31 Wele 7y dyddiau yn dyfod, pan 
dorrwyf dy fraich di, a braich tŷ dy 
dad, fel na byddo hen wr yn dy 


'|dŷ di. 
9 A thi a gei weled *gelyn yn /y | 


nhrigfa, yn yr hyn oll a wna DUW 
o ddaionì ì Israel: ac ni bydd “hen 
wr yn dy dŷ di byth. 

33 A'r gwr o'r eiddot, yr hwn ni 
thorraf ymaith oddi wrth fy allor, 


Jydd i beri i'th lygaid ballu, ac i 


beri i'th galon ofidio: a holl gyn- 
nyrch dy dŷ di a fyddant feirw yn 
wŷr. 

34 A hyn //yd& i tì yn arwydd, yr 
hwn a ddaw ar dy ddau fab, ar 
Hophni a Phinees: * Yn yr un dydd 

y byddant feirw ill dau. 

's5 A Pchyfodaf i mi offeiriad ffydd- 
lawn a wna yn ol fy nghalon a'm 
meddwl; a mi a adeiladaf iddo ef 
dŷ sicr, ac efe a rodia ger bron fy 
enneiniog yn dragywydd. 

36 A bydd 1 bob un a adewir yn 
dy dŷ di ddyfod ac ymgrymmu iddo 
cf am ddernyn o arian, a thammaid 
o fara; a dywedyd, T Gosod fi yn 
| awr mewn rhyw offeiriadaeth,ì gael 
bwytta tammaid o fara. 


PENNOD III. 

1 Y modd y datguddiwyd gaâr yr Arglwydd 
gyntaf â Samuel. 11 Duw yn dangos ê Sa- 
muel ddinystr tŷ El. 15 Samuel o'i led- 
anfodd yn mynegi â Elâ y weledigaeth. 19 
Samuel yn tyfu mewn cymmeriad. 


bachgen Samuel a wasan- 


a pen. 2,1 R 
E^ aethodd yr ARGLWYDD ger 


b Ps, 74, 9. 
Amos8.11. 


Cylch 
1141, 


— 


bron Eli. A Pgair yr ARGLWYDD 
oedd werthfawr yn y dyddiau hyn- 
ny; nid oedd weledigaeth eglur. 

2 A'r pryd hwnnw, pan oedd Eli 


| yn gorwedd yn ei fangre, wedi i'w 


m 


I. SAMUEL, IIL 


“lygaid ef ddechreu tywyllu, Jd na 
allai w eled; 

3A chyn. i *]lamp Duw ddiffoddi 
yn nheml yr ARGLWYDD, lle yr 
oed4 arch Duw, a Samuel oedd 
wedi gorwedd 4 gysgu: 

4 Yna y galwodd yr ARGLWYDD ar 
Samuel. Dywedodd yntau, Wele íì. 

5 Ac efe a redodd at Eli, ac a 
ddywedodd, Wele fi; canys gelw- 
aist arnaf. Yntau a ddywedodd, 
Ni elwaisi; dychwel a gorwedd. Ac 
efe a aeth ac a orweddodd. 

6 A'r ARGLWYDD a alwodd eil- 
waith, Samuel. A Samuel a gyfod- 
odd, ac a aeth at Eli, ac a ddywed- 
odd, Wele fi; canys gelwaist arnaf. 
Yntau a ddywedodd, Na elwais, fy 
mab; dychwel a gorwedd. 

7 *Ac *nid adwaenai Samuel etto 
yr ARGLWYDD, ac nid eglurasid 
iddo ef air yr ARGLWYDD etto. 

8 A'r ARGLWYDD a alwodd Samuel 
drachefn y drydedd waith. Ac efe 
a gyfododd, ac a aeth at Eli, ac a 


ddywedodd, Wele fi; canys gelwaist id 


arnaf. A deallodd Eli mai yr AR- 
GLWYDD a alwasai ar y bachgen. 

9 Am hynny Eli a ddywedodd 
wrth Samuel, Dos, gorwedd: ac os 
geilw efe arnat, dyw ed, Llefara, AR- 
GLWYDD; canys y mae dy was yn 
clywed. 'Felly Samuel a aeth ac a 
orweddodd yn ei le. 

lO A daeth yr ARGLWYDD, ac a 
safodd, ac a alwodd megis or 
blaen, Samuel, Samuel. A dywed- 
odd Samuel, Llefara ; canys y mae 
dy was yn clywed. 

ll $ A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Samuel, Wele Ê. yn gwneuth- 
ur peth yn Israel, 'yr hwn pwy 
bynnag a'i clywo, fe'a ferwina 6i 
ddwy glust ef. 

12 Yn y dydd hwnnw y dygaf i 
ben yn erbyn Eli “yr hyn oll a ddy- 
wedais am ei dŷ ef, gan ddechreu 
a diweddu ar unwaith. 

13 9b Mynegais hefyd iddo ef, y 
barnwn ei dŷ ef yn dragywydd, am 
yr anwiredd a ŵyr efe; o herwydd 
i'w, feibion haeddu iddynt felldith, 
ac “nas gwaharddodd efe iddynt. 

l4 Ac am hynny y tyngais wrth 
dŷ Eli, na wneir iawn am anwiredd 
tŷ Eli âg aberth, nac â bwyd-offrwm 
byth. 

15 4 A Samuel a gysgodd hyd y 
bore, ac a agorodd ddrysau iŷ yr 
ARGLWYDD: a Samuel oedd yn ofni 
mynegi y w HA I i Eli. 


Ar gla ydd i Samud. 


Cyn 
CRIsT 


Cylch 
1141. 


c pen, 4, 15, 
d Exod, DU 


Lef, 24, 3. 


| 





2 Nen, 
Fe hy m y 
gwnai Sa- 
muel, cyn 
o adna- 
bod yr Ar- 
glwydd, a 
chyn eg- 
laro gaîr 


e Edrych 
Act. 19, 2, 


f2 Brcn,21. 
1 
Jer. 19, 3, 


& pen, 2.30, 


3 Nen, 
Mynegaf. 
h pen. 2, 29, 
90, 31, &c. 


4 Neu, ni 
chuchiodd 
arnynt, 


y — 





iRuth 1.17. 


5 Neu, 
eiriau, 


| 
| E Barn,20,1, 


6 Neu, 
Sicrhâw 
Samuel yn 
brophwyd 
i'r Ar- 
glwydd, 

| 


Cylch 
1141. 


2 Nen, 
daeth. ben. 
Heb. oedd, 


| a pen. 7. 12, 





b2 Sam,.6.2, 
I's, 80. 1. 
a99, I. 

c Exod, 25. 
18, 22, 


a - a - a yna II GY GI Cd 9 IY YD CT 


Y Philistiaid yn 


I SAMUEL, IV. 


16 Ac Eli a alwodd ar Samuel, ac | yr ARGLWYDD Ì'r gwersyll, holl Is- 


a ddywedodd, Samuel fy mab. Yn- 
tau a ddywedodd, Wele fì. 

17 Ac efe a ddywedodd, Beth yw 
y gair a lefarodd yr ARGLWYDD 
wrthyt? na chela, aitolwg, oddi 
wrthyf: ífel hyn y gwnelo Duw i 
ti, ac fel hyn y ehwanego, os celi 
oddi wrthyf ddim o'r holl *bethau 
a lefarodd efe wrthyt. 

18 A Samuel a fynegodd iddo yr 
holl eiriau, ac nis celodd ddim 
rhagddo. Dywedodd yntau, Yr AR- 
GLWYDD gyw efe: gwnaed a fyddo 
da yn ei olwg. 

19 ï A ehynnyddodd Samuel; a'r 
ARGLWYDD oedd gyd âg ef, ac ni 
adawodd 4 un o'i eiriau ef syrthio 
i'r ddaear. 

20 A gwybu holl Israel, “o Dan hyd 
Beerseba, 96mai prophwyd ffyddlawn 
yr ARGLWYDD ocdd Samuel. 

9i A'r ARGLWYDD a ymddangos- 
odd drachefn yn Siloh: canys yr AR- 
GLWYDD a ymeglurhaodd ìi Samuel 
yn Siloh trwy air yr ARGLWYDD. 


PENNOD 1V. 

l Y Philistiaid yn gorchfygu yr Israeliaid yn 
Uben-ezer. o Hwythau yn cyrchu yr arch, î 
ddychrynu y Philistsaid.. 10 Y Philistiaid 
yn eu laro hwynt eilwaith; yn dal yr arch, 
ac yn lladd. Hophni a Phinees, 12 Ml, 
wrth glywed y newyddion, yn syrthio yn 
wysg ei gefn, ac yn torri eî wddf. 19 Gwraig 
Phinees, wedi digalonni wrth esgor ar Icha- 
bod, yn uarw. 


ZDAETH gair Samuel i holl 
Israel. Ac Israel a aeth yn 
erbyn y Philistiaid i ryfel: a gwer- 
syllasant ger llaw “Eben-ezer: ar 
Philistiaid a wersyllasant yn Aphec. 
2 A'r Philistiaid a ymfyddinasant 
yn erbyn Israel: a'r gâd a ymgyfarfu; 
a lladdwyd Israel o flaen y Philist- 
iaid: a hwy a laddasant o'r fyddin yn 
y maes ynghylch pedair mil o wŷr. 

3 9 A phan ddaeth y bobl i'r 
gwersyll, henuriaid Israel a ddy- 
wedasant, Paham y tarawodd yr 
ARGLWYDD ni heddyw o flaen y 
Philistiaid? Cymmerwn attom o Si- 
loh arch cyfammod yr ARGLWYDD, 
a deled i'n mysg ni; fel y cadwo hi 
ni o law ein gelynion. 

4 Felly y bobl a anfonodd i Siloh, 
ac a ddygasant oddi yno arch cyf- 
ammod ARGLWYDD y lluoedd, Pyr 
hwn sydd yn aros 72g “y cerub- 
iaid: ac yno yr oedd dau fab Eli, 
Hophni a Phinees, gyd âg arch cyf- 
ammod Dyw. 

5 A phan ddaeth arch cyfammod 


218 


rael a floeddiasant â bloedd fawr, 
fel y dadseiniodd y ddaear. 

6 A phan glybu y Philistiaid lais 
y floedd, hwy a ddywedasant, Pa 
beth yv llais y floedd fawr hon yng 
ngwersyll yr Hebreaid? A gwyb- 
uant mai arch yr ARGLWYDD â 
ddaethai i'r gwersyll. 

7 A'r Philistiaid a ofnasant: o 
herwydd hwy a ddywedasant, Daeth 
Duw i'r gwersyll. Dywedasant hef- 
yd, Gwae ni! eanys ni bu y fath 
beth *o flaen hyn. 

8 Gwae ni! pwy a'n gwared ni o 
law y Duwiau nerthol hyn? Dyma 
y Duwiau a darawsant yr Aiphtiaid 
âr holl blïiau yn yr anialwch. 

9 Ymgryfhêwch, a byddwch wŷr, 
O Philistiaid; rhag i chwi wasan- 
aethu yr Hebreaid, ffel y gwasan- 
aethasant hwy chwi: byddwch wŷr, 
ac ymleddwch. 

10 « A'r Philistiaid a ymladdasant; 
a “lladdwyd Israel, a ffodd pawb 
i'w babell: a bu lladdfa fawr iawn; 
canys syrthiodd o Israel ddeng mil 
ar hugain o wŷr traed. 

ll Ac farch Duw a ddaliwyd; a 
£dau fab Eli, Hophni a Phinees, a 
fuant feirw. 

12 4 A gwr o Benjamin a redodd 
o'r fyddin, ac *a ddaeth i Siloh y 
diwrnod hwnnw, âi ddillad wedi 
eu rhwygo, a 'phridd ar ei ben, 

13 A phan ddaeth efe, wele Eli 
yn eistedd ar Feisteddfa ger llaw y 
ffordd, yn disgwyl: canys yr oedd ei 
galon eî yn ofnì am arch Duw. A 
phan ddaeth y gwri'r ddinas, amyn- 
egi hyn, yr holl ddinas a waeddodd. 

l4 A phan glywodd Eli lais y 
waedd, efe a ddywedodd, Beth 4 
llais y eynnwrf yma? A'r gwr a 
ddaeth i mewn ar frys, ac a fyneg- 
odd i Eli. 

15 Ac Eli oedd fab tair blwydd 
ar bymtheg a phedwar ugain; a 
£!phallasai ei lygaid ef, fel na allai 
efe weled. 

16 A'r gwr a ddywedodd wrth Eli, 
Myfi sydd yn dyfod o'r fyddin, myfi 
hefyd a ffoais heddyw o'r fyddin. 
A dywedodd yntau, Pa beth $a 
ddigwyddodd, fy mab? 

l7 A'r gennad a attebodd, ac a 
ddywedodd, Israel a ffodd o flaen y 
Philistiaid; a bu hefyd laddfa fawr 
ym mysg y bobl; a'th ddau fab 
hefyd, Hophni a Phinees, a fuant 
feirw, ac arch Duw a ddaliwyd. 


gorchfygw Isracl. | 


o 
3 








3 Heb, 
ddoe, neu, 
echdoe, 


d Darn,l5,1, 


f Ps. T8. 61. 
£ pen. 2, 24. 


h 2 Sam.l. 2, 


i Jos. T. 6. 
2 Sam, 13, 
19.8.15. 32, 
Jub 2, 12, 

k pen, 1. 9. 


4 Hcb. 
safusai. 
I pen, 9. 2. 


5 Hcb. 
yw y peth, 


—— 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
lIâl, 





6 Neu, 
waeddi. 


T gwaywyr. 

8 Heb. ym- 
droisant 
ynddi, 


9 Heb, 
ni osododd 
ei chalon. 
2 Sef, Pa le 
y mae u 
gogoniant? 
m pcn. 1-4, 3, 


TT ——_— — — — —_ _——————. —.-_—.—._.—_-._—_—-—_——  .—  —  —.—  —  — ——  —— ————  ———————————— ——— —— —_ 


2 Neu, 
y rhan 
Jfiaidd o 
Dagon, 

a Edrych 
Seph, 1, 9, 


b pen, 6, 5. 


hh ——  — 


Dwyn yr «rch i Asdod. 


18 A phan grybwyllodd efe am 
arch Duw, yntau a syrthiodd oddi 
ar yr eisteddle yn wysg eì gefn ger 
llaw y porth; a'ì wddf a dorrodd, 
ac efe a fu farw: canys y gwr oedd 
hen a thrwm. Ac efe a farnasai 
Israel ddeugain mlynedd. 

19 1 A'i waudd ef, gwraig Phinees, 
oedd feichiog, 4m agos i 6esgor: 
a phan glybu sôn ddarfod dal 
arch DUW, a marw Oi chwegrwn 
aì gwr, hi a ymgrymmodd, ac a 
glafychodd: canys ei 'gwewyr a 
*ddaeth arni. 

20 Ac ynghylch y pryd y bu hi 
farw, y dywedodd 1 gwragedd oedd 
yn sefyll gyd â hi, Nac ofna; canys 
esgoraist ar fab. Ond nid attebodd 
hi, ac 9nid ystyriodd. 

21 A hia alwodd y bachgen ?"Icha- 
bod; gan ddywedyd, "Y gogoniant 
a ymadawodd o Israel; (am ddal 


. |arch DUw, ac am ei chwegrwn a1 


wr.) 

22 A hia ddywedodd, Y gogon- 
iant a ymadawodd o Israel; canys 
arch Duw a ddaliwyd. 


PENNOD V. 
1 Y Philistiaid yn dwyn yr arch i Asdod, ac 
yn ei gosod yn uhŷ Dagon. 9 Dwrw Dagon 

i lawr, a'i dorri yn ddarnau, a tharo gwŷr 

Asdod â chlwyf y marchogion. $ Dnw yn 

gwneuthur felly i wŷr Gath, pan ddygwyd 

hi yno; 10 ac felly â wŷr Ecron. 
'R Philistiaid. a gymmerasant 
arch DUW, ac oi dygasant hi 
o Eben-ezer i Asdod, 

2 A'r Philistiaid a. gymmerasant 
arch Duw, ac a'i dygasant i mewn 
i dŷ Dacon, ac a'i gosodasant yn 
ymyl Dagon. 

3 4 A'r Asdodiaid a gyfodasant 
yn fore drannoeth; ac wele Dagon 
wedi syrthio i lawr ar ei wyneb, cer 
bron arch yr ARGLWYDD. A hwy a 
gymmerasant Dagon, ac a'i gosod- 
asant eilwaith yn ei le. 

4 Codasant hefyd yn fore dran- 
noeth; ac wele Dagon wedi syrthio 
i lawr ar ei wyneb, ger bron arch 
yr ARGLWYDD: a phen Dacon, a 
dwy gledr ei ddwylaw, oedd wedi 
torri ar y trothwy; *corph Dagon 
yn unìg a adawyd iddo ef. 

5 Am hynny *ni sathr offeiriaid 
Dagon, na neb a ddelo i mewn i dŷ 
Dagon, ar drothwy Dagon yn As- 
dod, hyd y dydd hwn. 

6 A thrwm fu llaw yr ARGLWYDD 
ar yr Asdodiaid; ac efe Pa'u dis- 


frywiodd hwynt, ac au tarawodd 





219 


I. SAMUEL, V. 





hwynt, sef Asdod a'i therfynau, â 
cchlwyf y marchogion. 
7 A phan welodd gwŷr Asdod mai 


felly 4; oedd, dywedasant, Ni chaiff | « vs, rs, oc, 


arch Duw Israel aros gyd â ni: 
canys caled yw ei law ef arnom, ac 
ar Dagon ein duw. 

8 Am hynny yr anfonasant, ac y 
casglasant holl arglwyddi y Philist- 
iaid attynt; ac a ddywedasant, Beth 
a wnawn ni i arch Duw lsraelt. A 
hwy a attebasant, Dyger arch Duw 
Israel o amgylch 4 Gath. A hwy a 
ddygasant arch DUw Israel oddi 
amgylch 4mo. 

9 Ac wedi iddynt ei dwyn hi o 
amgylch, bu llaw yr ARGLWYDD yn 
erbyn y ddinas â dinystr mawr iawn: 
ac efe a darawodd wŷr y ddinas o 
fychan hyd fawr, a chlwyf y march- 
ogion oedd yn eu dirgel-leoedd. 

10 Am hynny yr anfonasant hwy 
arch Duw i Ecron. A phan ddaeth 
arch Duw i Ecron, yr Ecroniaid a 
waeddasant, gan ddywedyd, Dygas- 
ant attom ni o amgylch arch Duw 
Israel, i'n lladd ni a'n pobl. 

ll Am hynny yr anfonasant, ac y 
casglasant holl arglwyddi y Philist- 
iaid: ac a ddywedasant, Danfon- 
wch ymaith arch Duw Israel, a 
dychweler hi adref; fel na laddo hi 
ni a'n pobl: canys dinystr angeuol 
oedd trwy yr holl ddinas; trom 
iawn oedd llaw Duw yno. 

12 A'r gwŷr, y rhaì nì buant feirw, 
a dlarawyd â chlwyf y marchogion: 
â gwaedd y ddinas a ddyrchafodd 
4r nefoedd. 


PENNOD VI. 

l Y Philistiaid, ar ol saith o fisoedd, yn ym- 
gynghori am anfon yr arch yn eí hol: 10 ac 
yn eî dwyn hâ gyd âg of rwm ar fên newydd 

i Deth-semes. 19 Taro y bobl am edrych yn 

yr arch. 21 Hwythau yn anfon at wŷr 

Ciriath-jearim i'w chyrchu hâ. 

BU arch yr ARGLWYDD yng 
ngwlad y Philistiaid saith o 
fisoedd. 

2 A'r Philistiaid a alwasant am yr 
offeiriaid ac am y dewiniaid, gan 
ddywedyd, Beth a wnawn ni i arch 
yr ARGLWYDD? hysbyswch i nì pa 
fodd yr anfonwn hi adref. 

3 Dywedasant hwythau, Os ydych 
ar ddanfon ymaith arch Duw Israel, 
nac anfonwch hi yn wag; ond gan 
roddi rhoddwch iddo offrwm dros 
camwedd : yna y'ch iachêir,ac y bydd 
hysbys i chwi paham nad ymadaw- 
odd ei law ef oddi wrthych chwi. 





Taro gwŷr Gath ac Ecron. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 


41, 





Cylch 
1140. 





F———  )cI.—_ a> mu 


—_—— 


Anfon yr arch 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1110. 





a Edrych 
Ad, Me 


2 Heb. ar- 
nynt hwy. 


b pen, 5. 6. 


<c Exod, 7. 
13. a 9. 15. 
a1l4,17. 

3 Neu, 
warad- 
wyddus. 

d Exod, 12. 
ôl. 


e2 Sam, 6. 3. 


4 Yna y dywedasant hwythau, Beth 
Jydd yr offrwm dros gamwedd a 
roddwn iddo? A hwy a ddywedasant, 
Pump o ffolennau aur, a phump o 
lygod aur, *yn ol rhif arglwyddi y 
Philistiaid: canys yr un bla oedd 
2arnoch chwi oll, ac ar eich ar- 
glwyddi. 

5 Am hynny y gwnewch luniau eich 
ffolennau, a lluniau eich llygod sydd 
?yn difwyno y tir; a rhoddwch ogon- 
iant i DDUW Jlsrael: ysgatfydd efe a 
ysgafnhâ ei law oddi arnoch, ac oddi 
ar eich duwiau, ac oddi ar eich tir. 

6 A phaham y caledwch chwi 
eich calonnau, “megis y caledodd 
yr Aiphtiaid a Pharaoh eu calon? 
pan wnaeth efe yn “rhyfeddol yn 
eu plith hwy, *oni ollyngasant hwy 
hwynt i fyned ymaith ? 

7 Yn awr gan hynny gwnewch 
efên newydd, a chymmerwch ddwy 
fuwch flith, y rhai nid aeth iau 
arnynt; a deliwch y buchod dan y 
fên, a dygwch eu lloi hwynt oddi 
areu holi dŷ: 

8 A chymmerwch arch yr AR- 
GLWYDD, a rhoddwch hi ar y fên; a'r 
tlysau aur, y rhaì a roddasoch iddi 
yn offrwm dros gamwedd, a_osod- 
wch mewn cist wrth ei hystlys hi, 
a gollyngwch hi i fyned ymaith. 

9 Ac edrychwch, os â hi i fynu 
ar hyd ffordd ei bro ei hun i Beth- 
semes; 47a efe a wnaeth i ni y mawr 
ddrwg hwn: ac onid ê, yna y cawn 
wybod nad ei law ef a'n tarawodd 
ni; ond ma damwain oedd hyn ìi ni. 

10 4 A'r gwŷr a wnaethant felly: 
ac a gymmerasant ddwy fuwch ílith- 
ion, ac a'u daliasant hwy dan y fên, 
ac a gauasant eu lloi mewn tŷ: 

ll Ac a osodasant arch yr AR- 
GLWYDD ar y fôn, a'r gist â'r llygod 
aur, a lluniau eu ffolennau hwynt. 

12 A'r buchod a aethant ar hyd y 
ffordd uniawn i ffordd Beth-semes ; 
ar hyd y brif-ffordd yr aethant, dan 
cerdded a brefu, ac ni throisant tu 
ar llaw ddehau na thu a'r aswy; 
ac arglwyddi y Philistiaid a aethant 
ar eu hol hyd derfyn Beth-semes. 

13 A thrigolion Beth-semes oedd 
yn medi eu cynhauaf gwenith yn 
y dyffryn: ac a ddyrchafasant eu 
llygaid, ac a ganfuant yr arch ; ac 
a lawenychasant wrth es gweled. 

l4 A'r fên a ddaeth i faes Josua 
y Beth-semesiad, ac a safodd yno; 
ac yno yr oedd maen mawr: a hwy 


a holltasant goed y fên, ac a ofífrym- 


280 


I SAMUEL, VII. 


masant y buchod yn boeth-offrwm 
i'r ARGLWYDD. 

15 A'r Lefiaid a ddisgynasant arch 
yr ARGLWYDD, a'r gist yr hon oedd 
gyd â hi, yr hon yr oedd y tlysau 
aur ynddi, ac au gosodasant ar y 
maen mawr: a gwŷr Beth-semes a 
ofirymmasant boeth-offrymmau, ac 
a aberthasant ebyrth i'r ARGLWYDD 
y dydd hwnnw. 

16 A phìm arglwydd y Philist- 
iaid, pan welsant Aynny, a ddy- 
chwelasant ì Ecron y dydd hwnnw. 

l7 A dyma y ffolennau aur, y rhai 
a roddodd y Philistiaid yn offrwm 
dros gamwedd i'r ARGLWYDD; dros 
Asdod un, dros Gazah un, dros Asca- 
lon un, dros Gath un, dros Ecronun: 

18 A'r llygod aur, y7 ol rhifedi holl 
ddinasoedd y Philistiaid, yn perth- 
ynu Yr pŵîm arglwydd, yn gystal y 
dinasoedd caerog, a'r trefi heb gaer- 
au, hyd y *221en mawr Abel, yr hwn y 
gosodasant arno arch yr ARGLWYDD; 
yr hwn sydd hyd y dydd hwn ym 
maes Josua y Beth-semesiad. 

19 Y Ac fefe a darawodd wŷr Beth- 


semes, am iddynt edrych yn arch| 2i 


yr ARGLWYDD, ïe, tarawodd o'r 
bobl ddengwr a thri ugain a deng 
mil a deugain o wŷr. A'r bobl a 
alarasant, am i'r ARGLWYDD daro 
y bobl â lladdfa fawr. 

20 A gwŷr Beth-semes a ddywed- 
asant, Pwy a ddichon sefyll yn 
wyneb yr ARGLWYDD DDUW sanct- 
aidd hwn? ac at bwy yr âi efe oddi 
wrthym ni? 

21 4 A hwy a anfonasant genhad- 
au at drigolion Ciriath-jearim, gan 
ddywedyd, Y Philistiaid a ddygas- 
ant adref arch yr ARGLWYDD; deu- 
wch i waered, 4 chyrchwch hi i 
fynu attoch chwi. 


PENNOD VIL 

1 Gwŷr Ciâriath-jearim yn dwyn yr arch â dŷ 
AUinadab, ac yn cyssegru Eleazar eî fab ef ŵ'w 
chadw hî. 2 Ym mhen ugain mlynedd, 3 yr 
Israeliaid, trwy waith Samuel, yn edifarhâu 
ar gyhoedd ym Mispah. 9 Tra yr ydoedd 
Samuel yn gweddïo ac yn aberthu, yr Âr- 
glwydd yn dryllio y Philistiaid â tharanau, 
yn Eben-ezer, 1 Darostwng y Philistiaid. 
15 Samuel yn barnu Israel yn heddychlawn 
ac yn dduwiol. 


GWYR “*Ciriath-jearim a 
ddaethant, ac a gyrchasant i 
fynu arch yr ARGLWYDD, ac a'i dyg- 
asant hii dŷ PAbinadab, yn y bryn, 
ac a sancteiddiasant Eleazar ei fab 
ef i gadw arch yr ARGLWYDD, 
2 Ac or dydd y trigodd yr arch 


t Bcth-semes. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1140. 


s I's. 132. 6, 


b 2 Sam, 6. 
a. 











/ 


| 








i 





Edifeirwch Israel. 


Cyn 
CRIS 
Cylch 
1140. 





Cylch 
1120. 


€ Jos. 24, 
4, 23. 

d Barn. 2. 
13. 


ê Deut. 6. 
13.a 10. 20. 
Mait.4. 10. 
Lnc 4, 8. 


f Barn. 2. 
1. 


& Barn, 20. 


2 Bren. 2n 
2 


b Ps, 99, 6, 


2 Neu, 
attebodd, 


8 Sef, 
AMaen y 
cymmorth: 
yên, 4. 1. 


r|yn Ciriath-jearim, y bu ddyddiau 


lawer; nid amgen nag ugain mlyn- 
edd: a holl dŷ Israel a alarasant 
ar ol yr ARGLWYDD. 

3 $ A Samuel a lefarodd wrth holl 
dŷ Israel, gan ddywedyd, Os dy- 
chwelwch chwi at yr ARGLWYDD 
â'ch holl galon, “bwriwch ymaith y 
dnwiau dïeithr o'ch mysg, ac 4 Asta- 
roth, a pharottôwch eich calon at 
yr ARGLWYDD, *a gwasanaethwch ef 
yn unig; ac efe a'ch gwared chwi 
o law y Philistiaid. 

4 Yna meibion Israel a fwriasant 
ymaith ífBaalim ac Astaroth, ar 
ARGLWYDD yn unig a wasanaeth- 
asant. 

5 A dywedodd Samuel, Oesglwch 
holl Israel i &£ Mispah, a mi a weddïaf 
drosoch chwi at yr ARGLWYDD. 

6 A hwy a ymgasglasant i Mispah, 
ac a dynnasant ddwfr, ac a'i tywallt- 
asant ger bron yr ARGLWYDD, ac a 
ymprydiasant y diwrnod hwnnw, ac 
a ddywedasant yno, Pechasom yn 
erbyn yr ARGLWYDD. A Samuel a 
farnodd feibion Israel ym Mispah. 

7 A phan glybu y Philistiaid fod 
meibion Israel wedi ymgasglui Mis- 
pah, arglwyddi y Philistiaid a aeth- 
ant i fynu yn erbyn Israel: a meib- 
ion Israel a glywsant, ac a ofnasant 
rhag y Philistiaid. 

8 A meibion Israel a ddywedasant 
wrth Samuel, Na thaw di â gwaeddi 
drosom at yr ARGLWYDD ein Duw, 
ar iddo ef ein gwared ni o law y 
Philistiaid. 

9 1 A Samuel a gymmerth laeth- 
oen, ac a'ê hoffrymmodd ef i gyd 
yn boeth-offrwm i'r ARGLWYDD: a 
"Samuel a waeddodd ar yr AR- 
GLWYDD dros Israel; ar ARGLWYDD 
a'i * gwrandawodd ef. 

10 A phan oedd Samuel yn off- 
rymmu y poeth-offrwm, y Philist- 
iaid a nesasant i ryfel yn erbyn Is- 
rael: a'r 'ARGLWYDD a daranodd â 


15. tharanau mawr yn erbyn y Philist- 


iaid y diwrnod hwnnw, ac a'u dryll- 
iodd hwynt, a lladdwyd hwynt o 
flaen Israel. 

1l A gwŷr Israel a aethant o Mis- 
pah, ac a erlidiasant y Philistiaid, 
ac a'u tarawsant hyd oni ddaeth- 
ant dan Bethcar. 

12 A chymmerodd Samuel faen, ac 
a' gosododd rhwng Mispah a Sen, 
ac a alwodd ei enw ef * Eben-ezer ; 
ac a ddywedodd, Hyd yma y cyn- 
northwyodd yr ARGLWYDD nyni. 





13 4 Felly y darostyngwyd y Phi- 
listiaid, ac ni chwanegasant mwy- 
ach ddyfod i derfyn Israel: a llaw 
yr ARGLWYDD a fu yn erbyn y Phi- 
listiaid holl ddyddiau Samuel. 

l4 A'r dinasoedd, y rhai a ddyg- 
asai y Philistiaid oddi ar Israel, a 
roddwyd adref i Israel, o Ecron 
hyd Gath; ac Israel a ryddhaodd 
eu terfynau o law y Philistiaid: ac 
yr oedd heddwch rhwng Israel a'r 
Amoriaid. 

15 A Samuel a farnodd Israel holl 
ddyddiau ei fywyd. 

16 Aeth hefyd o flwyddyn i flwydd- 
yn *oddi amgylch i Bethel, a Gilgal, 
a Mispah, ac a farnodd Israel yn yr 
holl leoedd hynny. 

17 “A'i ddychwelfa ydoedd ì Ra- 
mah; canys yno yr oedd ei dŷ ef: 
yno hefyd y barnai efe Israel; ac 
yno yr adeiladodd efe allor i'r An- 
GLWYDD. 

PENNOD VIII. 


1 Yr Israeliaid, o achos aflywodraeth meibion | 


Samuel, yn gofyn brenhin. 6 Duw yn cysuro 

Samuel; ac yntau yn gweddïo yn gystudd- 

iol: 10 yn mynegi dull brenhin. 19 Duw 

a FAL i Samuel ymrôî i daernî meiUion 

s$rael, 
C wedi heneiddio Samuel, efc a 
osododd ei feibion yn farnwyr 
ar Israel. 

2 Ac enw ei fab cyntaf-anedig ef 
oedd *Jôel; ac enw yr ail, Abiah: 
y rhai hyn oedd farnwyr yn Beer- 
seba. 

3 A'i feibion ni rodiasant yn ei 
ffyrdd ef, eithr troisant ar ol cy- 
bydd-dra, a * chymmerasant obrwy, 
a gŵyrasant farn. 

4 Yna holl henuriaid Israel a 
ymgasglasant, ac a ddaethant at 
Samuel i Ramah, 

5 Ac a ddywedasant wrtho ef, 
Wele, fì a heneiddiaist, a'th feibion 
ni rodiant yn dy ffyrdd dì: yn awr 
? gosod arnom ni frenhin i'n barnu, 
megis yr holl genhedloedd. 

6 1 A'r ymadrodd fu ddrwg “gan 
Samuel, pan ddywedasant, Dyro i 
ni frenhin i'n barnu: a Samuel a 
weddïodd ar yr ARGLWYDD. 

7 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
Samuel, Gwrando ar lais y bobl yn 
yr hyn oll a ddywedant wrthyt: 
canys “nid ti y maent yn ei wrthod, 
ond *myfi a wrthodasant, rhag i 
mi deyrnasu arnynt. 

8 Yn ol yr holl weithredoedd a 
wnaethant, o'r dydd y dygais hwynt 
o'r Aipht hyd y dydd hwn, ac fe 





I SAMUEL, VIII. Y Israeliaid yn gofyn brenhin. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1120. 





4 Heb. 
ac a am- 
gylchodd. 


k pen, 8, â, 


Cylch 
1112, 


2 Fasni, 
1 Chron, 6. 
28. 


a Deut. i6. 
19. 


Cylch 
1095. 


b Hog, 12. 
Act. 12,21, 


3 Heb, 
y ngolwg. 


ec ch 
Exod. 16.8. 
d pen. i0, 19, 











Mynegi dull y brenhin. 





ufuddhâ& 
i'w. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 


4 Neu. 
u. 


e Edrych 
Deut. 17, 
16, &c, 


f pcn, 14. 52. 


E1 Dren, 
2 Tf 


& iIeb. 
eunuch- 





iaid, | 


y gwrthodasant fi, ac y gwasan- 
aethasant dduwiau dïeithr; felly y 
gwnant hwy hefyd i ti. 

9 Yn awr gan hynny * gwrando ar 
eu llais hwynt: etto gan dystiol- 
aethu tystiolaetha iddynt, a dangos 
iddynt ddull y brenhin a deyrnasa 
arnynt. 

10 $ A Samuel a fynegodd holl 
eiriau yr ARGLWYDD wrth y bobl, y 
rhai oedd yn ceisio brenhin ganddo. 

ll Ac efe a ddywedodd, * Dyma 
ddull y brenhin a deyrnasa arnoch 
chwi: “Efe a gymmer eich meibion, 
ac a'w gesyd iddo yn ei gerbydau, 
ac yn wŷr meirch iddo, ac i redeg 
o flaen ei gerbydau ef: 

12 Ac au gesyd Awynt iddo yn 
dywysogion miloedd, ac yn dywys- 
ogion deg a_ deugain, ac i aredig 
el âr, ac i fedi ei gynhauaf, ac i 
wneuthur arfau ei ryfel, a pheir- 
iannau ei gerbydau. 

13 A'ch merched a gymmer efc 
yn apothecaresau, yn gogesau hef- 
yd, ac yn bobyddesau. 

14 Ac Eefe a gymmer eich meus- 
ydd, a'ch gwinllannoedd, a'ch olew- 
lannoedd goreu, ac a't dyry i'w 
weision, 

15 Eich hadau hefyd a'ch gwinllan- 

noedd a ddegymma efe, ac a'u dyry 


|i'w * ystafellyddion ac i'w weision. 


16 Eich gweision hefyd, ach mor- 
wynion, eich gwŷr ieuaingc goreu 
hefyd, a'ch asynod, a gymmer efe, 
ac a'w gesyd i'w waith. 

l7 Eich defaid hefyd a ddegym- 
ma efe: chwithau hefyd fyddwch 
yn weision iddo ef. 

18 A'r dydd hwnnw y gwaeddwch, 
rhag eich brenhin a ddewisasoch i 
chwi: ac ni wrendy yr ARGLWYDD 
arnoch yn y dydd hwnnw. 

19 $ Er hynny y bobl a wrthod- 
asant wrandaw ar lais Samuel; ac 
a ddywedasant, Nag ê, eithr bron- 
hin fydd arnom ni: 

20 Fel y byddom ninnau hefyd 
fel yr holl genhedloedd; a'n bren- 
hin a'n barna ni, efe a â allan hef- 
yd o'n blaen ni, ac efe a ymladd ein 
rhyfeloedd ni. 

21 A gwrandawodd Samuel holl 
eiriau y bobl, ac a'u hadroddodd 
hwynt Ìle y clybu yr ARGLWYDD. 

22 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Samuel, Gwrando ar eu llais 
hwynt, a gosod frenhin arnynt. A 
dywedodd Samuel wrth wŷr Israel, 
Ewch bob un i'w ddinas ei hun, 


— du. 


282 


I. SAMUEL, IX. 


PENNOD IX. 


Saul yn dyfod at Samuel, 


Cyn 
CRIST 


l Saul yn anobeithio cael asynod eî dad, 6| Cylch 


trwy gynghor eí was, 11 a chyfarwyddiad 

llangcesau, 15 yn dyfod trwy ddatguddiad 

Duw 1S at Samuel, 19 Samuel yn croesawu 

Saul yn y wledd ; 25 ac, ar ol ymddiddan 

âg ef o'r neilldu, yn hebrwng Saul ar eì 

ordd. 
Av yr oedd gwr o Benjamin, a'i 
enw * Cis, mab Abïel, mab Sc- 
ror, mab Bechorath, mab Aphïah, 
mab i wr o Jemini, yn gadarn o 
“nerth. 

2 Ac iddo ef yr oedd mab, a'i 
enw Saul, yn wr ieuangc, dewisol 
a glân: ac nid oedd neb o feibion 
Israel lanach nag ef: Po'i ysgwydd 
ì fynu yr oedd yn uwch nar holl 
bobl, 

3 Ac asynod Ois, tad Saul, a gyfr- 
gollasant: a dywedodd Cis wrth 
Saul eì fab, Cymmer yn awr un 
o'r llangciau gyd â thì, a chyfod, 
dos, cais yr asynod. 

4 Ac efe a aeth trwy fynydd Eph- 
raim, ac a dramwyodd trwy wlad 
Salisah; ac nis cawsant Awynt: 
yna y iramwyasant trwy wlad Sa- 
lim ; ac nis cawsant lwynt: ac efe 
a aeth trwy wlad Jemini; ond nis 
cawsant hwynt. 

5 Pan ddaethant i wlad Suph, y 
dywedodd Saul wrth ei langc oedd 
gyd âg ef, Tyred, a dychwelwn ; rhag 
ìm tad beidio â'r asynod, a gofalu 
am danom ni, 

6 Dywedodd yntau wrtho ef, Wele, 
yn awr y mae yn y ddinas hon wr i 
DpDuw, a'r gwr sydd anrhydeddus ; 
yr hyn oll a ddywedo efe, gan ddy- 
fod a ddaw: awn yno yn awr; nid 
hwyrach y mynega efe i nì y ffordd 
y mae i ni fyned iddi. 

7 Yna y dywedodd Saul wrth ei 
langc, Wele, od awn ni, “pa beth 


a ddygwn ni i'r gwr?î canys y bara |i 
Xa ddarfn yn ein llestri ni, a gwobr 3 


1092. 


8 pen, 14, 51. 
1 Chron. 8. 
a2. 


2 Neu, 
olud, 


b pen, 10,22, 


c Edrych 
o 13. 


y Pren, 14, 
2 Bren, 4, | 
h Hb &p Eb 


araU nid oes i'w ddwyn i wr DUW : | 42a 


beth sydd gennym ? 

8 A'r llangc a attebodd eilwaith 
i Saul, ac a ddywedodd, Wele, caf- 
wyd *gyd â mi bedwaredd ran sicl 
o arian: mi a roddaf Aynmy i wr 
Duw, er mynegi 1 ni ein fïordd. 

9 (Gynt yn Israel, fel hyn y dy- 
wedai gwr wrth fyned i ymgyng- 
hori â Duw; Deuwch, ac awn hyd 
at y gweledydd: canys y Prophwyd 
heddyw, a elwid gynt *yn Weled- 

dd 


10 Yna y dywedodd Saul wrth ei 


| langc, Da *y dywedi; tyred, awn. 


$ Hcb, 
a aeth 
allan o'n, 


4 Heb. yn 
fy Uuw i, 


d Gen, 25, 
22, 


e2 Sam, 24, 
ll, 
i Bren, 17, 
AmosT,12. 


9 Heb, yw 
dŷ air, 








Felly yr aethant i'r ddinas y; ocdd 
gwr Duw ynddi. 

11 4 Ac fel yr oeddynt yn myned i 
yìw y ddinas, hwy a gawsant langc- 
esau yn dyfod allan i dynnu dwfr; 
ac a ddyw eHSYU wrthynt, A yw y 
gweledydd yma? 

12 Hwythau a'u hattebasant hwynt, 
ac a ddywedasant, Ydyw; wele efe 
o'th flaen: brysia yr awr hon: canys 
heddyw y daeth efe i'r ddinas; o 
herwydd “faberth sydd heddyw gan 
y bobl yn yr uchelfa. 

13 Pan ddeloch gyntaf i'r ddinas, 
chwi ai cewch ef, cyn ei fyned i 
fynu i'r uchelfa i fwylta:: canys ni 
fwytty y bobl hyd oni ddelo efe, o 
herwydd efe a fendiga yr aberth ; 
ar ol hynny y bwytty yrhai a w a- 
hoddwyd: am hynny ewch i fynu; 

canys "ynghylch y pryd hwn y 
cewch ef. 

l4 A hwy a aethant i fynu i'r 
ddinas; a phan ddaethant i ganol 
y ddinas, wele Samuel yn dyfod i'w 
cyfarfod, i fyned i fynu i'r uchelra. 

15 4 “A'r ARGLWYDD a * fyneg- 
asai y'nghlust Samuel, ddiwrnod 
cyn dyfod Saul, gan ddywedyd, 

16 Ynghylch y pryd Awn y fory yr 
anfonaf attat ti wr o wlad Benja- 
min; ahi ai henneini ef yn flaen- 
or ar fy mhobl Israel, ac efe a wared 
fy mhobl o law y Philistiaid : canys 
edrychais ar fy mhobl; o hcrwydd 
daeth eu gwaedd attaf. 

17 A phan ganfu Samuel Saul, yr 


Cyn 
CRI 8 d'h 
Cylch 
10295. 


6 Neu 
gwledd. 


i pen, 16, 2. 


“—.. . —. O .I.Yk.)  - 
ac yn gwledda yno. 


T Heb. 
heddyw, 


8 pen, 15.1, 
| Act.13,21. 
| ê Heb, 
| ddatgudd- 

iasai glust 

Samuel, 





ARGLWYDD a ddywedodd wrtho ef, 
Wele y gwr am yr hwn y dyw edais 
wrthyt: hwn a 9lywodraetha ar fy 
mhobl. 

18 Yna Saul a nesaodd at Samuel 
y'nghanol y porth, ac a ddywedodd, 
Mynega ì i mi, attolwg, pa le yma 7 


| E Heb, 
| atlal fy 
| mhobl. 


"i tŷ y gw eledy dd. 
19 A Samuol a attebodd Saul, ac 
a ddywedodd, Myfi yw y gweled- 
| ed dos i fynu o'm blaen ir uch- 
'elfa; canys bwyttêwch gyd â myfi 
heddyw: ami ath ollyngaf y bore, 
ac a fynegaf 1 tì yr hyn oll y s ydd 
yn dy galon. 

20 Ac am yr asynod a gyfrgollas- 
ant er ys tridiau, na ofala am dan- 
ynt; canys cafwyd hwynt, 2ZAcibwy 
y mae holl bethau dymunol Israel? 
onid i íi, ac i holl dŷ dy dad? 

91 A Saul a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Onid mab Jemini ydwyf 
| fi, o'r lleiaf o lwythau Israel? am 
| teulu sydd, leiaf o holl deuluoedd 


| 2 Ar bwy 
y mae holl 
dd; ymwun- 
iad, Israel, 
oud arnaf 
ti, ac ar ? 





b Ps, 68, 7, 


—— sn  _ _—_—_ Ŵ XK. A. . a ——---—— ——  ——  .— 


252 


I. SAMUEL, X. 


llwyth Benjamin? a phaham y dy- 
wedi wrthyf * y modd hyn? 

22 A Samuel a gymmerth Saul a'i 
langce, ac a'u dug hwynt, i'r ystafell, 
ac a roddodd iddynt le o flaen y 
gwahoddedigion; a hwy oeddynt 
ynghylch dengwr ar hugain. 

23 A Samuel a ddywedodd wrth y 
côc, Moes y rhan a roddais attat 
íl, am yr hon y dywedais wrthyt, 
Cadw hon gyd â thi. 

24 A'r côg a gyfododd yr ysgwydd- 
og, a'r hyn oedd arni, ac aì gosod- 
odd cer bron Saul. A Samuel a 
ddywedodd, Wele yr hyn a*adawyd; 
gosod ger dy fron, a bwytta: canys 
hyd y pryd hwn y cadwyd ef ìi ti, 
er pan ddywedais, Y bobl a wa- 
hoddais i. A bwyttaodd Saul gyd 
â Samuel y dydd hwnnw. 

25 $ A phan ddisgynasant o'r 
uchelfa i'r ddinas, Samuel a ym- 
ddiddanodd â Saul ar ben y tŷ. 

26 A hwy a gyfodasant yn fore: 
ac ynghylch codiad y wawr, galw- 
odd Samuel ar Saul i ben y tŷ, gan 
ddywedyd, Cyfod, fel y'th hebryng- 
wyf ymaith. A Saul a gyfododd, 
ac efe a Samuel a aethant ill dau 
allan. 

27 Ac fel yr oeddynt yn myned 
i waered i gwrr eithaf y ddinas, 
Samuel a ddyw edodd wrth Saul, 
Dywed wrth y llangc am fyned o'n 
blaen ni; (felly yr “aeth ele ;) ond 
saf di > yr awr hon, a mynogaf ì ). 1m] 


air Dyw. 

PENNOD X. 

1 Samuel yn enneinio Saul; 2 ac yn eî sicrhâu 
ef irwy drì arwydd, 9 Troi calon Saul; ac 
yntau yn propkhwydo. 14 Yn celu chwedl y 
Jfrenhiniaeth rhag eí ewythr. YW Dewis Saul 
trwy goelvuren ym Mispah. 26 Amryw fedd- 
yliau eî ddeiliaid am dano ef. 

NA Samuel a gymmerodd phï- 
olaid o olew, ac a'i tywalltodd 
ar eì ben ef, ac aì cusanodd ef; ac 

a ddywedodd, Onid *yr ARGLWYDD 

ath enneiniodd di yn flaenor ar Pei 

etifeddiaeth? 

2 Pan elych di heddyw oddi wrth- 
yf, yna y cei ddau wr wrth “fedd Ra- 
hel, yn nherfyn Benjamin, yn Selsah : 
a hwy a ddywedant wrthyt, Cafwyd 
yr asynod yr aethost i'w ceisio: ac 
wele, dy dad a ollyngodd heibio 
? chwedÌ yr asynod, a gofalu y mae 
am danoch chwi, gan ddywedyd, 
Beth a wnaf am fy mab? 

3 Yna yr âi di ym mhellach oddi 
yno, ac y deui hyd wastadedd Tabor: 
ac yno yth gyferfydd ti wŷr yn | 





Samucl yn ennceinio Saul. | 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1095. 

8 Heb, 


yn ol y 
gair hwn, 








* 
——— 


4 Neu, 
gedwy wyd, 


5 Heb, 
heddyw. 


a Act, 13. 
7A 

b Deut, 32, 
9. 


c Gen. 85, 
, 20, 


2 Neu, 
ofalu am. 


———— — —————— ——c 


— 


Cyn 
CRIST 
Cyich 
1005. 








| 
| 


9 Heb, 
ymofynant 
& thi am 


d pen, 13, 9, 





| 8 Edrych 
2 Bren. 9. 
15, 





f Num, 11, 
Or 








| £8 pen, 13, 8. 


| 6 Heb. 


«rodd, 
| 


; bpen, 19,24, 


5 Heb. 
ysgwydd. 





Saul yn prophwydo. 





myned i fynu at. DDUW ê Bethel; 
un yn dwyn tri o fynnod, ac un yn 
dwyn tair torth o fara, ac un yn 
dwyn costrelaid o win. 

4 A hwy a * gyfarchant well ìi ti, ac 
a roddant i ti ddwy dorth o fara; y 


i. |Tha4 a gymmeri o'u llaw hwynt. 


5 Ar ol hynny y deuì ìi fryn Duw, 
3yn yr hwn 4 mae sefyllfa y Philist- 
iaid: a phan ddelych yno 4'r ddinas, 
tì a gyfarfyddi â thyrfa o brophwydi 
yn disgyn o'r uchelfa, ac o'u blaen 
hwynt “nabl, a thympan, a phibell, a 
thelyn ; a hwythau yn prophwydo. 

6 Ac yspryd yr ARGLWYDD a ddaw 
arnat ti; a fthi a brophwydi gyd â 
hwynt, ac a droir yn wr arall. 

7 A phan ddelo yr argoelion hyn 
i ti, gwna fel y * byddo yr achos: 
canys DUw sydd gyd â thi. 

8 A dos i waered o'm blaen i Gil- 
gal: ac wele, mi a ddeuaf i waered 
attat fi, i offrymmu offrymmau 
poeth, ac i aberthu ebyrth hedd: 
saros am danaf saith niwrnod, hyd 
oni ddelwyf atíat, a mi a hysbysaf 
i ti yr hyn a wnelych. 

9 € A phan drodd efe ei * gefn i 
fyned oddi wrth Samuel, Duw a 
“roddodd iddo galon arall: a'r holl 
argoelion hynny a ddaethant y dydd 
hwnnw 4 ben. 

10 A phan ddaethant yno i'r bryn, 
wele fintai o brophwydi yn ei gyf- 
arfod ef: ac yspryd Duw a ddaeth 
arno yntau, ac efe a brophwydodd 
yn eu mysg hwynt. 

11 A phawb a'r a'i hadwaenai ef 
o'r blaen a edrychasant; ac wele efe 
cyd âr prophwydi yn prophwydo. 
Yna y bobl a ddywedasant bawb 
wrth eu gilydd, Beth yw hyn a 
ddaeth i fab Cis? ^A ydyw Saul 
hefyd ym mysg y prophwydi? 

12 Ac un oddi yno a attebodd, ac 
a ddywedodd, Etto pwy yw eu tad 
hwy? Am hynny yr aeth yn ddï- 
areb, A ydyw Saul hefyd ym mysg 
y prophwydi? 

13 Ac wedi darfod iddo brophwydo, 
efe a ddaeth i'r uchelfa. 

14 1 Ac ewythr Saul a ddywed- 
odd wrtho ef, ac wrth ei langc ef, I 
ba le yr aethoch? Ac efe a ddywed- 
odd, I geisio yr asynod: a phan 
welsom nas ceid, ni a ddaethom at 
Samuel, 

15 Ac ewythr Saul a ddywedodd, 
Mynega, attolwg, i mi, beth a ddy- 
wedodd Samuel wrthych chwi. 

16 A Saul a ddywedodd wrth ei 


24 


I. SAMUEL, X. 


ewythr, Gan fynegi mynegodd i ni 
fod yr asynod wedi eu cael. Ond 
am chwedl y frenhiniaeth, yr hwn a 
ddywedasai Samuel, nid ynganodd 
efe wrtho. 

17 T.A Samuel a alwodd y bobl 
ynghyd 'at yr ARGLWYDD Fi Mispah; 

18 Ac a ddywedodd wrth feibion 
Israel, Fel hyn y dywedodd AR- 
GLWYDD DDUW Israel; Myfi a ddyg- 
ais ì fynu Israel o'r Aipht, ac a'ch 
gwaredais chwi o law yr Aiphtiaid, 
ac o law yr holl deyrnasoedd, a'r 
rhai a'ch gorthrymment chwi. 

19 A ! chwi heddyw a wrthodasoch 
eich Duw, yr hwn sydd yn eich 
gwared chwi oddi wrth eich holl 
ddrygfyd, a'ch helbul; ac a ddy- 
wedasoch wrtho ef, N4êd felly ; eithr 
gosod arnom ni frenhin. Am hynny 
sefwch yr awr hon ger bron yr AR- 
GLWYDD wrth eich llwythau, ac 
wrth eich miloedd. 

20 A Samuel a barodd i holl lwyth- 
au Israel nesâu: "a daliwyd llwyth 
Benjamin. 

21 Ac wedi iddo beri i lwyth Ben- 
Jamin nesâu yn ol eu teuluoedd, 
daliwyd teulu Matri; a Saul mab 
Cis a ddaliwyd: a phan geisiasant 
ef, nis ceid ef. 

22 Am hynny y gofynasant etto 
ir ARGLWYDD, a ddeuai y gwr yno 
etto. A'r ARGLWYDD a ddywedodd, 
Wele efe yn ymguddio ym mhlith 
y dodrefn. 

23 A hwy a redasant, ac a'i cyrch- 
asant ef oddi yno. A phan safodd 
y'nghanol y bobl, "yr oedd efe o'i 
TAD 1 fynu yn uwch nar holl 
bo 


24 A dywedodd Samuel wrth yr 
holl bobl, A welwch chwi yr hwn a 
ddewisodd yr ARGLWYDD, nad oes 
neb tebyg iddo ym mysg yr holi 
bobl? A'r holl bobl a floeddiasant, 
ac a ddywedasant, “ Byw fyddo y 
brenhin. 

25 Yna Samuel a draethodd ? gyf- 
raith y deyrnas wrth y bobl, ac a's 
hysgrifenodd mewn llyfr, ac a'i go- 
sododd ger bron yr ARGLWYDD. Â 
Samuel a ollyngodd ymaith yr holl 
bobl, bob un i'w dŷ. 

26 « A Saul hefyd a aeth i'w dŷ ei 
hun i Gibeah; a byddin o'r rhai y 
cyffyrddasai Duw â'u calon, a aeth 
gyd âc ef. 

27 Ond «meibion Belial a ddywed- 


Oyhoeddi, Saul yn frenhin. 











m Jos, 7. 
14, 16. 


n pen, 9. 2, 


ol Bren.l. 
yat 


P Edrych 
Deut, 17, 
4, &c. 
pen. $. 11, 


_ 


Ipen.11,12, 
rl Dren, 
10, 25, 
2 Chron. 


asant, Pa fodd y gwared hwn ni?| 1.5 


A hwy aì dirmygasant ef, ac 'ni 


Ps. T9, 10, 
Matt, 9.11, 





Saw yn gwaredu 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1095. 


a pen, 12, 
Jlee 


b Edrych 
Barn,21.7. 


2 Heb. 
Cyd-ddwg. 


c pen, 15, 
94, 


8 Heb. 
megis un 
gwr. 
Darn, 20.1. 

f 2 Sam. 24. 
9, 





ddygasant anrheg iddo ef. Eithr ni 
chymmerodd efe arno glywed hyn. 


PENNOD XI. 


1 Nahas yn cynnyg 4 wŷr Jabes Gilead am- 
modaw gwaradwyddus. 4& Hwylhau yn an- 
fon cenhadon, ac yn cael cynnorthwy gan 
Saul. 12 Yniaw wrth hynny yn cad eì 
gadarnhâu, ac adnewyddu eî frenhiniaeth. 


NA *Nahas yr Ammoniad a 

ddaeth i fynu, ac a wersyllodd 
yn erbyn P Jabes Gilead: a holl wŷr 
Jabes a ddywedasant wrth Nahas, 
Gwna gyfammod â ni, ac ni a'th 
wasanaethwn di. 

2 A Nahas yr Ammoniad a ddy- 
wedodd wrthynt, Dan yr ammod 
hyn y cyfammodaf â chwi; i mi 
gael tynnu pob llygad dehau i 
chwi, fel y gosodwyf y gwarad- 
wydd hwn ar holl Israel 

3 A henuriaid Jabes a ddywedas- 
ant wrtho, ZCaniattâ 1 ni saith niwr- 
nod, fel yr anfonom genhadau i holl 
derfynau Israel: ac oni bydd an 
gwaredo, ni a ddeuwn allan attat ti. 

4 T A'r cenhadau a ddaethant i 
cGibeah Saul, ac a adroddasant y 
geiriau lle y clybu y bobl. A'r holl 
bobl a ddyrchafasant eu llef, ac a 
wylasant. 

5 Ac wele Saul yn dyfod ar ol y 
gwartheg or maes. A dywedodd 
Saul, Beth sydd yn peri i'r bobl 
wylo? Yna yr adroddasant iddo 
eiriau gwŷr Jabes. 

6 Ac $yspryd Duw a ddaeth ar 


'|Saul, pan glybu efe y geiriau hyn- 


ny; ai ddigofaint ef a ennynodd 
yn ddirfawr. 

7 Ac efe a gymmerth bâr o ych- 
ain, ac *a'u drylliodd, ac a'4 danfon- 
odd trwy holl derfynau Israel yn 
llaw y cenhadau; gan ddywedyd, 
Yr hwn nid elo ar ol Saul, ac ar 
ol Samuel, fel hyn y gwneir i'w 
wartheg ef. Ac ofn yr ARGLWYDD 
a syrthiodd ar y bobl, a hwy a 
ddaethant allan *yn unfryd. 

8 A phan gyfrifodd efe hwynt yn 
Bezec, meibion fIsrael oedd dri 
chân mil, a gwŷr Judah yn ddeng 
mil ar hugain. 

9 A hwy a ddywedasant wrth y 
cenhadau a ddaethai, Fel hyn y dy- 
wedwch wrth wŷr Jabes Gilead; Y 
fory, erbyn gwresogi yr haul, bydd 
i chwi ymwared. A'r cenhadau a 
ddaethant ac a fynegasant ^Av»mny i 
wŷr Jabes; a hwythau a lawenych- 
asant. 

10 Am hynny gwŷr Jabes a ddy- 


265 


wedasant, Y fory y deuwn allan 
attoch chwi; ac y gwnewch i ni 
yr hyn oll a weloch yn dda. 

ll A bu drannoeth i Saul osod y 
bobl yn dair byddin; a hwy a ddaeth- 
ant i ganol y gwersyll yn y wyliad- 
wriaeth fore, ac a laddasant yr Am- 
moniaid nes gwresogi or dydd: 
a'r gweddillion a wasgarwyd, fel na 
thrigodd o honynt ddau ynghyd. 

12 T A dywedodd y bobl wrth 
Samuel, P Pwy yw yr hwn a ddy- 
wedodd, A deyrnasa Saul arnom 
ni? 'moeswch y gwŷr Agmmy, fel y 
rhoddom hwynt i farwolaeth. 

19 A Saul a ddywedodd, “Ni roddir 
neb i farwolaeth heddyw: canys 
heddyw y gwnaeth yr ARGLWYDD 
ymwared yn Israel. 

14 Yna Samuel a ddywedodd wrth 
y bobl, Deuwch, fel yr elom i Gil- 
gal, ac yr adnewyddom y frenhin- 
iaeth yno. 

15 A'r holl bobl a aethant i Gil- 
gal, ac yno y gwnaethant Saul yn 
frenhin, !ger bron yr ARGLWYDD yn 
Gilgal: a hwy a aberthasant yno 
ebyrth hedd ger bron yr ARGLWYDD. 
A baul a lawenychodd yno, a_holl 
wŷr Israel, yn ddirfawr. 


PENNOD XII. 


1 Samuel yn tystiolaethu ei ddiniweidrwydd, 
6 ac yn ceryddu amnnïolchgarwch y bobl: 
16 yn eu dychrynu hwynt & tharanau yn 
amser cynhauaf: 20 ac yn eu cysuro hwy 
â thrugaredd Duw, 


aa: a ddywedodd wrth 
holl Israel, Wele, gwrandewais 
ar eich llais yn yr hyn oll a ddy- 
wedasoch wrthyf, a gosodais fren- 
hin arnoch. 

2 Ac yr awr hon, wele y brenhin 
yn rhodio o'ch blaen chwi: a min- 
nau a heneiddiais, ac a benwyn- 
nais; ac wele fy meibion hwythau 
gyd â chwi; a minnau a rodiais 
o'ch blaen chwi o'm mebyd hyd 
y dydd hwn. 

3 Wele fi; tystiolaethwch i'm ler- 
byn ger bron yr ARGLWYDD, a cher 
bron ei enneiniog: ^ŷch pwy a gym- 
merais? neu asyn pwy a gymmer- 


ais? neu pwy a dwyllais? neu pwy| 5 


a orthrymmais i? neu o law pwy y 
cymmerais “wobr, *i ddallu fy llyg- 
aid âg ef? a mi a'i talaf i chwi. 

4 A hwy a ddywedasant, Ni thwyll- 
aist ni, ni ortlirymmaist ni chwaith, 
ac ni chymmeraist ddim o law neb. 

5 Dywedodd yntau wrthynt, Yr 
ARGLWYDD sydd dyst yn eich er- 


K 





TL SAMUEL, XI. trigolion Jabes Gilead. | 





h pen. 10, 
27. 

i Edrych 
Luc19,27. 


k 2 Sam, 
19, 22, 


1095. 


1 pen, 16, 
17, 








a Num, 16. 


Act. 20. 33, 
1 Thess, 2, 


2 Heb, 
bridwerth, 

9 Heb. fel 
y cuddiwn 
Jy Uygaid 
oddiwrtho, 





Samuel yn cynghori 


byn chwi, ei enneiniog ef hefyd 


Cyn 
Gee sydd dyst y dydd hwn, na chaw- 


soch ddim yniíyllawi, A'r bobl a 
ddywedasant, Tyst ydyw. 

6 1 A Samuel a ddywedodd wrth 
y bobl, Yr ARGLWYDD yw yr hwn 

“Teb. ». |*a fawrhaodd Moses ac Aaron, ar 
hwn a ddug i fynu eich tadau chwi 
o dir yr Aipht. 

7 Yn awr gan hynny sefwch, fel yr 
ymresymmwyf â chwi ger bron yr 
ARGLWYDD, am holl gyfiawnderau 
yr ARGLWYDD, y rhai a wnaeth efe 

5Heb. |i chwi ac i'ch tadau. 

bGen.46. | 8 Wedi i Jacob ddyfod i'r Aipht, 

cFxe.; |n “gweiddi o'ch tadau chwi ar yr 

a 43 | ARGLWYDD, yna yr ARGLWYDD “a 

10,a 4.16. |anfonodd Moses ac Aaron: a hwy 
a ddygasant eich tadau chwi or 
Aipht, ac a'u cyfleasant hwy yn y 
lle hwn. 

9 A phan ancghofiasant yr AR- 

e Barn.4.2.| GLWYDD eu DUW, “efe a'u gwerth- 

odd hwynt ì law Sisera, tywysog 
tBarn.10. | milwriaeth Hasor, ac i law y íf Phi- 
a Barn s. |listiaid, ac i law brenhin £Moab ; 


a hwy a ymladdasant i'w herbyn 
hwynt. 

10 A hwy a waeddasant ar yr AR- 
GLWYDD, ac a ddywedasant, Pech- 
asom, am i ni wrthod yr ARGLWYDD, 
a gwasanaethu Baalim ac Astaroth: 
er hynny gwared nì yr awr hon o 
law ein gelynion, a nyni ath was- 
anaethwn di. 

ll A'r ARGLWYDD a anfonodd 
hJerubbaal, a Bedan, a !Jephthah, a 
Samuel, ac a'ch gwaredodd chwi 
'|o law eich gelynion o amgylch, a 
chwi a breswyliasoch yn ddïogel. 

l2 A phan welsoch fod Nahas 
brenhin meibion Ammon yn dyfod 
yn eich erbyn, ' dywedasoch wrthyf, 
Nag ê; ond brenhin a deyrnasa ar- 
nom ni; a'r " ARGLWYDD eich DUw 
yn frenhin 4 chwi. 

13 Ac yn awr, wele y brenhin "a 
ddewisasoch chwi, ar hwn a ddy- 
munasoch : ac wele, yr ARGLWYDD 
a roddes frenhin arnoch chwi 

14 Os ofnwch chwi yr ARGLWYDD, 
a'i wasanaethu ef, a gwrandaw ar 
ei lais, heb anufuddhâu “gair yr AR- 
GLWYDD ; yna y byddwch chwi, a'r 
brenhin hefyd a deyrnasa arnoch, 
ar ol yr ARGLWYDD eich Duw. 

15 Ond os chwi ni wrandêwch ar 
lais yr ARGLWYDD, eithr anufudd- 
hâu gair yr ARGLWYDD; yna y bydd 
llaw yr ARGLWYDD yn eich erbyn 
chwi, fel yn erbyn eich tadau. 





26 


TL. SAMUEL, XIII. 


y bobl yn Gilgal. 


16 4 Sefwch gan hynny yn awr, a| Cyn 
gwelwch y peth mawr hyn a wna yr| jg, 
ARGLWYDD o flaen eich llygaid chwi. 

17 Onid cynhauaf gwenith gyw 
heddyw? Galwaf ar yr ARGLWYDD; 
ac efe a ddyry daranau, a gwlaw: 
fel y gwybyddoch ac y gweloch, 
mai mawr gyw eich drygioni chwi yr 
hwn a wnaethoch y'ngolwg yr AR- 
GLWYDD, yn gofyn 1 chwi frenhin. 

18 Felly Samuel a alwodd ar yr 
ARGLWYDD ; ar ARGLWYDD a rodd- 
odd daranau a gwlaw y dydd hwn- 
nw; a'r “holl bobl a ofnodd yr AR- 
GLWYDD a Samuel yn ddirfawr. 

19 A'r holl bobl a ddywedasant, 
wrth Samuel, Gweddïa dros dy weis- 
ion ar yr AKEGLWYDD dy DDUw, 
fel na byddom feirw; canys chwan- 
egasom ddrygioni ar ein holl bech- 
odau, wrth geisio i ni frenhin. 

20 $ A dywedodd Samuel wrth y 
bobl, Nac ofnwch; chwi a wnaeth- 
och yr holl ddrygioni hyn: etto na 
chitiwch oddi ar ol yr ARGLWYDD, 
ond gwasanaethwch yr ARGLWYDD 
â'ch holl galon; 

21 Ac na chiliwch: canys felly yr 
aech ar ol oferedd, y rhai ni lesânt, 
ac ni'ch gwaredant; canys ofer yd- 
ynt hwy. 

22 Canys ni wrthyd yr ARGLWYDD 
ei bobl, er mwyn ei enw mawr: o 
herwydd rhyngodd bodd i'r AR- 
GLWYDD eich gwneuthur chwi yn 
bobl iddo ei hun. | 

23 A minnau, na atto Duw i mi 
bechu yn erbyn yr ARGLWYDD, trwy 
beidio â gweddïo drosoch: eithr 
dysgaf i chwi y ffordd dda ac uniawn. 

24 Yn unig ofnwch yr ARGLWYDD, 
a gwasanaethwch ef mewn gwirion- 
edd â'ch holl galon: canys gwelwch 
faint a wnaeth efe eroch. 

25 Ond os dilynwch ddrygioni, 
chwi a'ch brenhin a ddifethir. 


PENNOD XIII. 


1 Dewis fyddin Saul. 3 Saul yn galw yr 
Hebreaid î Gilgal yn erbyn y Pldlistiaid, 
y rhaî y larawsai Jonathan eu sefyllfa. 
5 Mawr lu y Philistiaid. 6 Cyfyngdra yr 
Israeliaid, 8 Saul yn Uno yn aros am 
Samuel, ac yn aberthu. 11 Samuel yn eî 
geryddu ef. NW Tair byddin anrhaith y Phi- 
lstiaid.. 19 Dyfais y Philistiaid, na dds- 
oddefenl un gôf yn Israel. 


AUL ?*a deyrnasodd un flwydd- 
yn; ac wedi iddo deyrnasu ddwy 
flynedd ar Israel, 
2 Saul a ddewisodd iddo dair mil 
o Israel; dwy fil oedd gyd â Saul ym 
Michmas ac ym mynydd Bethel, a 





o Edrych 





2 Hob. 
oedd f«b 
blwydd yn j 
ei deyrnas, 


1095. 





Ezra 10,9. | 





Saul yn aberthu ; 


























































Cyn 
CRIST 
1093. 





a pen, Ì0, 5. 


9 Neu, 
y Uryn. 


4 TTeb, 


drewi. 


b Darn, 6. 2. 


6 TTeb, 
a grynodd 
ar eì ol ef. 


c pen. 10. 8. 


6 ITeb. i'm 
Jendithio 
ej. 


mil oedd gyd â Jonathan yn Gibeah 
Benjamin: a'r bobl eraill a anfon- 
odd efe bawb ì'w babell ei hun. 

3 A Jonathan a darawodd * sef- 
yllfa y Philistiaid, yr hon ocdd 
yn *Geba: a chlybu y Philistiaid 
hynny. A Saul a ganodd mewn 
udgorn trwy yr holl dir, gan ddy- 
wedyd, Clywed yr Hebreaid. 

4 A holl Israel a glywsant ddy- 
wedyd daro o Saul sefyllfa y Phi- 
listiaid, a bod Israel yn “ffiaidd 
gan y Philistiaid: a'r bobl a ym- 
gasglodd ar ol Saul i Gilgal. 

5 4 A'r Philistiaid a ymgynnull- 
asant ìi ymladd âg Israel, deng mil 
ar hugain o gerbydau, a chwe mil 
o wŷr meirch, a phobl era«4 cyn 
amled a'r tywod sydd ar fin y môr. 
A hwy a ddaethant i fynu, ac a 
wersyllasant ym Michmas, o du y 
dwyrain i Beth-afen. 

6 Pan welodd gwŷr Israel fod yn 
gyfyng arnynt, (canys gwasgasid ar 
y bobl) yna y bobl a *ymgudd- 
lasant mewn ogofeydd, ac mewn 
dyrysni, ac mewn creigiau, ac mewn 
fyrau, ac mewn pydewau. 

7 A rhaí o'r Hebreaid a acth- 
ant dros yr Iorddonen, i dir Gad a 
Gilead: a Saul oedd etto yn Gilgal, 
ar holl bobl a aethant ar ei ol ef 
dan grynu. 

8 4 “Ac efo a arhosodd saith niwr- 
nod, hyd amscr gosodedig a 
nodasai Samuel. Ond ni ddaeth 
Samuel ì Gilgal; a'r bobl a ym- 
wasgarodd oddi wrtho ef. 

9 A Saul a ddywedodd, Dygwch 
attaf fi boeth-offrwm, ac offrym- 
mau hedd. Ac efe a offrymmodd y 
poeth-offirwm. 

10 Ac wedi darfod iddo offrymmu 
y poeth-offrwm, weìe, Samuel a 
ddaeth: a Saul a aeth allan i'w gyf- 
arfod ef, ac *i gyfarch gwell iddo. 

1! $ A dywedodd Samuel, Beth a 
wnaethost ti? A Saul a ddywed- 
odd, O herwydd gweled o honof i'r 
bobl ymwasgaru oddi wrthyf, ac 
na ddaethost tithau o fewn y dydd- 
lau gosodedig, ac i'r Philistiaid ym- 
casglu ìi Michmas; 

12 Am hynny y dywedais, Y Phi- 
listiaid yn awr a ddeuant i waered 


-|attaf fì i Gilgal, ac ni ' weddïais 


ger bron yr ARGLWYDD: am hynny 
yr anturiais ì, ac yr offrymmais 
boeth-offirwm. 

13 A Samuel a ddywedodd wrth 


I. SAMUEL, XIII. 


Saul, Ynfyd y gwnaethost: ni ched- 





a, Samuel yn & geryddu ef. 





waist orchymyn yr ARGLWYDD dy| ien 


DpDuw, yr hwn a orchymynodd efe 
i tl: canys yr ARGLWYDD yn awr a 
gadarnhasai dy frenhiniaeth di ar 
Israel yn dragywydd. 

14 Ond yn awr ni saif dy frenhin- 
iaeth di: “yr ARGLWYDD a geisiodd 
iddo wr wrth fodd ei galon ei hun: 
yr ARGLWYDD hefyd a orchymyn- 
odd iddo fod yn flaenor ar ei bobl; 
o herwydd na chedwaist ti yr hyn 
a orchymynodd yr ARGLWYDD i ti. 

15 A Samuel a gyfododd ac a aeth 
i fynu o Gilgal i Gibeah Benjamin: 
a chyfrifodd Saul y bobl a gafwyd 
gyd âg ef, *ynghylch chwe chant o 
wŷr. 

l6 A Saul a Jonathan ei fab, a'r 
bobl a gafwyd gyd â hwynt, oedd yn 
aros yn Gibeah Benjamin: a'r Phi- 
listiaid a wersyllasant ym Michmas. 

17 A daeth allan o wersyll y Phi- 
listiaid anrhcithwyr, yn dair bydd- 
in: un fyddin a drodd tu a ífordd 
Ophrah, tu a gwlad Sual; 

18 A'r fyddin arall a drodd fu a 
ffordd Beth-horon; ar drydedd 
fyddin a drodd £4 a ffordd y tcr- 
íyn sydd yn edrych tu ar dyffryn 
Seboim, tu a'r anialwch, 

19 4 Ac fni cheid gôf trwy holl 
wlad Israel: canys dywedasai y 
Philistiaid, Rhag gwneuthur o'r 


'Hebreaid gleddyfau neu waywffyn. 


20 Ond holl Israel a aent ìi waered 


at y Philistiaid, i flaenllymmu bob 


un ei swch, a'i gwlltwr, a'i fwyell, 
a'i gaib. 

21 Ond yr oedd llif-ddur 4 wneuth- 
u* min ar y ceibiau, ac ar y cylltyr- 
au, ac ar y pigffyrch, ac ar y bwyeill, 
ac i *flaenllymmu y symbylau. 

22 Felly yn nydd y rhyfel €ni 
chaed na chleddyf na gwaywífon 
yn llaw yr un o'r bobl oedd gyd â 
Saul a Jonathan, ond a gaed gyd 
â Saul a Jonathan ei fab. 

23 A sefyllfa y Philistiaid a aeth 
allan i fwlch Michmas. 


PENNOD XTV. 


1 Jonathan, heb wybod ŷ'w dad ac â'r offeiriad 
a'r bobl, yn myned ac yn taro amddiffynfa 
y Philistiaid yn rhyfeddol. 15 Dychryn 
Duw yn eu gyrru hwynt $ ladd. eu gilydd. 
17 Saul, heb aros am atteb yr offeiriad, yn 
gosod arnynt. 21 Yr Hebreaid caethion, 
a'r Israeliaid. oedd yn lechu, yn trol yn 
eu herbyn hwy. 24 Ehud adduncd Saul yn 
rhwystro yr oruchafiaeth, 82 Saul yn gwa- 
hardd ŵr boll fwylla gwaed; 35 ac yn 
adeiladu allor, 96 Y boUl yn achub Jona- 
than, wedi eî ddal wrth goelbren, 47T Cryf- 
der Saul a'i deulu. 





1093. 





d Ps, 89. 20, 
Act. I9, Z», 


e pen. l4. 2, 


f Edrych 
2 ren. 24, 
1 


1 LJ 
Jec. 24, 1. 


8 Heb, osod. 


£ Felly 
Baru. 5, 


re 


Jonathan yn taro 


Cn, Aw ddyddgwaith i Jonathan 
Cylch 


1087. 


—— —— 


a pen. 13.15. 


c pen, â, 21. 


3 Heb. 
dainl. 


d 2 Chron. 
14.11, 


8 Heb, 
Distêwch. 


f Edrych 
Gen, 24,14. 


mab Saul ddywedyd wrth y 
llangc oedd yn dwyn ei aríau ef, 
Tyred, ac awn drosodd i amddiff- 
ynfa y Philistiaid, yr hon sydd or 
tu hwnt: ond ni fynegodd efe i'w 
dad. 

2 A Saul a arhosodd y'nghwrr Gi- 
beah, dan bren pomgranad, yr hwn 
oedd ym Migron: a'r bobl oedd gyd 
âg ef oedd “ynghylch chwe channwr; 

3 Ac PAhïah mab Ahitub, brawd 
eIchabod, mab Phinees, mab Eli, 
offeiriad yr ARGLWYDD yn Siloh, 
oedd yn gwisgo ephod. Ac ni 
wyddai y bobl i Jonathan fyned 
ymaith. h 

4 T A rhwng y bylchau, lle ceis- 
iodd Jonathan fyned drosodd at 
amddiffynfa y Philistiaid, yr oedd 
craig serth o'r naill du i'r bwlch, a 
chraig serth o'r tu arall i'r bwlch ; 
ac enw y naill oedd Boses, ac enw 
y llall Seneh. 

5 A ?safiad y naill oedd oddi wrth 
y gogledd ar gyfer Michmas, a'r 
llall oddi wrth y dehau ar gyfer 
Gibeah. 

6 A dywedodd Jonathan wrth y 
llangc oedd yn dwyn ei arfau ef, 
Tyred, ac awn drosodd i amddiff- 
ynfa y rhai dïenwaededig hyn; nid 
hwyrach y gweithia yr ARGLWYDD 
gyd âni: canys *nid oes rwystr i'r 
ARGLWYDD waredu trwy lawer neu 
trwy ychydig. 

7 A'r hwn oedd yn dwyn ei arfau 
ef a ddywedodd wrtho, Gwna yr 
hyn oll sydd yn dy galon: cerdda 
rhagot; wele fi gyd â thi fel y myn- 
no dy galon. 

8 Yna y dywedodd Jonathan, Wele, 
ni a awn trosodd at y gwŷr Ayn, ac 
a ymddangoswn iddynt. 

9 Os dywedant fel hyn wrthym, 
3Arhoswch nes ini ddyfod attoch 
chwi; yna y safwn yn ein lle, ac 
nid awn ìi fynu attynt hwy. 

10 Ond os fel hyn y dywedant, 


Deuwch i fynu attom ni; yna yr 


awn i fynu: canys yr ARGLWYDD 
a'u rhoddodd hwynt yn ein llaw 
ni; a fhyn fydd yn argoel i ni. 

ll A hwy a ymddangosasant ill 
dau i amddiffynfa y Philistiaid. A'r 
Philistiaid a ddywedasant, Wele yr 
Hebreaid yn dyfod allan o'r tyllau 
y llechasant ynddynt. 

12 A gwŷr yr amddiffynfa a at- 
tebasant Jonathan, a'r hwn oedd yn 
dwyn ei arfau, ac a ddywedasant, 


258 


I. SAMUEL, XIV. 


Deuwch i fynu attom ni, ac ni a 
ddangoswn beth i chwì. A dywed- 
odd Jonathan wrth yr hwn oedd 
yn dwyn ei arfau, Tyred i fynu 
ar fy ol: canys yr ARGLWYDD a'u 
rhoddes hwynt yn llaw Israel. 

13 A Jonathan a ddringodd i fynu 
ar ei ddwylaw, ac ar ei draed; a'r 
hwn oedd yn dwyn ei arfau ar ei 
ol. A hwy a syrthiasant o flaen 
Jonathan: ei yswain hefyd oedd yn 
lladd ar ei ol ef. | 

l4 A'r lladdfa gyntaf honno a 
wnaeth Jonathan a'r hwn oedd yn 
dwyn ei arfau, oedd ynghylch ug- 
einwr, megis o fewn ynghylch han- 
ner cyfer dau 4ycha4n o dir. 

15 A bu fraw yn y gwersyll, yn 
y maes, ac ym mysg yr holl bobl: 





amddiffynfa y Philistiaid. 


yr amddiffynfa. ar £anrheithwyr | “ren.13.17. 


hwythau hefyd a ddychrynasant: 
y ddaear hefyd a grynodd; a bu 
. dychryn *Duw. 

l6 A gwylwyr Saul yn Gibeah 
Benjamin a edrychasant; ac wele 
y llïaws yn ymwasgaru, ac yn myn- 
ed dan ymguro. 

17 Yna y dywedodd Saul wrth y 
bobl oedd gyd âg ef, Cyfrifwch yn 
awr, ac edrychwch pwy a aeth oddi 
wrthym ni. A phan gyfrifasant, 
wele, Jonathan a chludydd ei arfau 
nid oeddynt yno. 

18 A Saul a ddywedodd wrth Ahï- 
ah, Dwg yma arch Duw. (Canys 
yr oedd arch Duw y pryd hynny 
gyd â meibion Israel.) 

19 T A thra yr ydoedd Saul yn 
ymddiddan â'r offeiriad, y terfysg, 
yr hwn oedd yngwersyll y Philist- 
iaid, gan fyned a aeth, ac a ang- 
hwanegodd. A Saul a ddywedodd 
wrth yr offeiriad, Tyn attat dy law. 

20 A Saul a'r holl bobl oedd gyd 
âc ef ^a gynnullasant, ac a 
ddaethant i'r rhyfel: ac wele !gledd- 
yf pob un yn erbyn ei gyfnesaf; a 
dinystr mawr iawn oedd yno. 

21 Yr Hebreaid hefyd, y rAai oedd 
gyd â'r Philistiaid o'r blaen, y rhai. 
a aethant i fynu gyd â hwynt i'r 
gwersyll o'r wlad oddi amgylch, 
hwythau hefyd a droisant ìi fod 
gyd â'r Israeliaid oedd gyd â Saul 
a Jonathan. i 

22 A holl wŷr Israel, y rhai “oedd 
yn llechu ym mynydd Ephraim, a 
glywsant ffoi o'r Philistiaid; hwy- 
thau hefyd a'u herlidiasant hwy o'u 
hol yn y rhyfel. 

23 Felly yrachubodd yr ARGLWYDD 


5 Heb, 
a grïwyd 
ynghyd. 
1Barmn.7.22, 
2 Chron, 
20, 29, 


k pen, 13, 6. |, 


Elwd adduned, Saul I. SAMUEL, XIV. yn attal yr oruchafiaeth. 
Cyn |Israel y dydd hwnnw; ar ymladd | erbyn yr ARGLWYDD, gan fwytta| _ Cyn 
can. a aeth drosodd i Beth-afen. ynghyd â'r gwaed. A'r bobl oll a “ia 


24 1 A gwŷr Israel oedd gyfyng 
arnynt y dydd hwnnw: o herwydd 
tynghedasai Saul y bobl, gan ddy- 
wedyd, Melldigedig fyddo y gwr a 
fwyttao fwyd hyd yr hwyr, fel y 
dïalwyf ar fy ngelynion. Felly nid 
archwaethodd yr un o'r bobl ddim 
bwyd. 

25 A'r rhai o'r holl wlad a ddaeth- 
ant i goed, lle yr oedd mêl ar hyd 
wyneb y tir. 

26 A phan ddaeth y bobl i'r coed, 
wele y mêl yn diferu; etto ni chod- 
odd tm: ei law at ei enau: canys 
ofnodd y bobl y llw. 

27 Ond Jonathan ni chlywsai pan 
dynghedasai eì dad ef y bobl: âm 
hynny efe a estynodd flaen y wïalen 
ocdd yn ei law, ac ai gwlychodd 
yn nil y mêl, ac a drodd ei law at 
ei enau ; a'i lygaid a oleuasant. 

28 Yna un o'r bobl a attebodd, ac 
a ddywedodd, Gan dynghedu y 
tynghedodd dy dad y bobl, gan 
ddywedyd, Melldigedig fyddo y 
gwr a fwyttao fwyd heddyw. A'r 
bobl oedd luddedig. i 

29 Yna y dywedodd Jonathan, F 
nhad a flinodd y wlad. Gwelwch 
yn awr fel y goleuodd fy llygaid i, 
o herwydd 1 mi archwaethu ychyd- 
ig o'r mêl hwn: 

30 Pa faint mwy, pe bwyttasai y 
bobl yn ddïwarafun heddyw o an- 
rhaith eu gelynion, yr hon a gaw- 
sant hwy? oni buasai yn awr fy 
lladdfa ym mysg y Philistiaid? 

31 A hwy a darawsant y Philist- 
iaid y dydd hwnnw o Michmas Ayd 
Ajalon: ar bobl oedd ddiffygiol 
iawn. 

32 A'r bobl a ruthrodd at yr an- 
rhaith, ac a gymmerasant ddefaid, 
a gwartheg, a lloi, ac a'w lladdasant 
ar y ddaear: a'r bobl a'u bwyttaodd 
! gyd â'r gwaed. 

33 1 Yna y mynegasant hwy i 
Saul, gan ddywedyd, Wele, y bobl 
sydd yn pechu yn erbyn yr AR- 
GLWYDD, gan fwytta ynghyd â'r 
gwaed. Ac efe a ddywedodd, “Tros- 
eddasoch: treiglwch attaf fi hedd- 
yw faen mawr. | 

34 Dywedodd Saul hefyd, Ym- 
wasgerwch ym mysg y bobl, a dy- 
wedwch wrthynt, Dygwch attaf fì 
bob un ei ŷch, a phob un ei lwdn 
dafad, a lleddwch Awynt yma, a 
bwyttê€wch; ac na phechwch yn 


ddygasant bob un ei ŷch yn ei law 
y noswaith honno, ac a'w lladdas- 
ant yno. 

35 A Saul a adeiladodd allor i'r 
ARGLWYDD. Hon oedd yr allor gyn- 
taf a adeiladodd efe ì'r ARGLWYDD. 

36 1 A dywedodd Saul, Awn i 
waered ar ol y Philistiaid liw nos, 
ac anrheithiwn hwynt hyd oni oleuo 
y bore, ac na adâwn un o honynt. 
Hwythau a ddywedasant, Gwna yr 
hyn oll /yddo da yn dy olwg. Yna 
y dywedodd yr offeiriad, Nesâwn 
yma at DDuUw. 

37 Ac ymofynodd Saul â Duw, 
A âf fi i waered ar ol y Philistiaid? 
a roddi di hwynt yn llaw Israel? 
Ond "nid attebodd efe ef y dydd 
hwnnw. 

98 A dywedodd Saul, "Dyneswch 
yma holl “bennaethiaid y bobl: 
mynnwch wybod hefyd, ac edrych- 
wch ym mhwy y bu y pechod hwn 
heddyw. 

39 Canys, megis mai byw yr AR-. 
GLWYDD, yr hwn sydd yn gwaredu 
Israel, pe byddai hyn yn Jonathan 

mab, dïau y llwyr-roddir ef i 
farwolaeth. Ac nid attebodd meb 
o'r holl bobl ef. 

40 Yna y dywedodd efe wrth holl 
Israel, Chwi a fyddwch ar y naill 
du; minnau hefyd a Jonathan fy 
mab fyddwn ar y tu arall. A dy- 
wedodd y bobl wrth Saul, Gwna a 


y |,/yddo da yn dy olwg. 


41 Am hynny y dywedodd Saul 
wrth ARGLWYDD DDUW Israel, *Dod |* 
oleufynag. A daliwyd Jonathan a 
Saul: ond y bobl a ? ddïangodd. 

42 Dywedodd Saul hefyd, Bwriwch 
goelbren rhyngof fi a Jonathan fy 
mab. A daliwyd Jonathan. 

43 Yna y dywedodd Saul wrth Jo- 
nathan, Mynega i mi beth a wnaeth- 
ost. A Jonathan a fynegodd iddo, 
ac a ddywedodd, Gan archwaethu 
yr archwaethais ychydig o fêl ar 
flaen y wïalen oedd yn fy llaw; ac 
wele, a fyddaf fi farw ? 

44 Dywedodd Saul hefyd, * Felly 
gwneled Duw 4 mi, ac felly chwan- 
eged, onid gan farw y byddi di 
farw, Jonathan. 

45 A dywedodd y bobl wrth Saul, 
A leddir Jonathan, yr hwn a wnaeth 
yr ymwared mawr hyn yn Israel? 
Na atto Duw: P fel mai byw yr AR- 


GLWYDD, ni syrth 47 o wallt ei ben | Lent 





CHY EFA EWFUWHUWN————— I HI a a add caa udd — OY bI ———— IO O O OO O bM —— Od —' O  —— íO IN 












Samuel yn anfon Saul 


g pen.l1.ll. 


2 Neu, 


Gweith- 
iodd yn 
rymmus. 


r pen. 15. 9. 

s pen. ôl. 2. 
1 Chron. 8. 
33, 


&pen.9.1. 


u pen, &. 11. 


| P Exod. 17. 
8, 14, 


N um, 24, 
Deut. 25, 


ef i'r ddaear ; canys gyd â Duw y 
gweithiodd efe heddyw. A'r bobl 
a waredasant Jonathan, fel na ladd- 
wyd ef. 

46 Yna Saul a aeth i fynu oddi ar 
ol y Philistiaid: ar Philistiaid a 
aethant i'w lle eu hun. 

47 Y Felly y cymmerodd Saul y 
frenhiniaeth ar Israel ; ac a ymladd- 
odd yn erbyn ei holl elynion oddi 
amgylch, yn erbyn Moab, ac yn cr- 
byn meibion “Ammon, ac yn erbyn 
Edom, ac yn erbyn brenhinoedd 
Sobah, ac yn erbyn y Philistiaid: 
ac yn erbyn pwy bynnag yr wyneb- 
odd, efe a orchfygodd. 

48 *Cynhullodd lu hefyd, "a thar- 
awodd Amalec; ac a waredodd Is- 
rael o law ei anrheithwyr. 

49 A *meibion Saul oedd Jona- 
than, ac Issui, a Malci-sua.. Dyma 
enwau ei ddwy ferched ef: enw yr 
hynaf ocdd Merab, ac enw yr ieu- 
angaf Michal. 

50 Ac enw gwraig Saul oedd Ahìi- 

noam merch Ahimaas: ac enw ty- 
wysog ei filwriaeth ef oedd Abner 
mab Ner, ewythr frawd eì dad i 
Saul, 

5l Cis hefyd oedd dad Saul; a Ner 
tad Abner ocdd fab * Abïel. 

52 A bu ryfel caled yn erbyn y 
Philistiaid holl ddyddiau Saul: a 
phan welai Saul wr glew a nerthol, 
“efe a'i cymmerai atto ei hun. 

PENNOD XV. 


1 Samuel yn danfon Saul â ddinystrio Amalec. 
6 Yntau yn arbed y Ceneaid, $ ac Agag, 
a'r hyn goreu o'r ysglyfaeth. 10 Samuel yn 
cyhoeddi î Saul, (ac efe yn eî ganmol ac 
yn eî esgusodi eî hun,) ddarfod â Dduw eì 
wrthod ef am ei anufudd-dod. 24 Ymos- 
tyngiad Saul. 99 Samuel yn ladd Agag. 
o4 Samuel a Saul yn ymadad. 

SAMUEL a ddywedodd wrth 
Saul, “Yr ARGLWYDD a'm han- 
fonodd i i'th enneinio di yn fren- 
hin ar ei bobl, scf ar Israel: ac 
yn awr gwrando ar lais geiriau yr 

ARGLWYDD. 

2 Fel hyn y dywedodd ARGLWYDD 
y lluoedd; Cofiais yr hyn a wnaeth 
Amalec i Israel, P;y modd y gosod- 
odd efe i'w erbyn ar y ffordd, pan 
ddaeth efe i fynu o'r Aipht. 

3 Dos yn awr, a tharo Amalec, a 
dinystria yr hyn oll sydd ganddo, 
ac nac eiriach ef; ond lladd Aiynt, 
yn wr ac yn wraig, yn ddyn bach 
ac yn blentyn sugno, yn ŷch ac yn 
oen, yn gamel ac yn asyn. 

4 A Saul a gynhullodd y bobl, ac 


290 






I. SAMUEL, XV. 


a'u cyfrifodd hwynt yn Telaim, dau 
cân mil o wŷr traed, a deng mil o 
wŷr Judah. 


4 ddinystrio Amalec. 


5 A Saul a ddaeth hyd ddinas i 


AmAISC ac a “gynllwynodd yn y 


yuryn. 
6 íl Dywedodd Saul hefyd wrth “y 
Ceneaid, Cerddwch, ciliwch, ewch i 
waered o fysg yr Amaleciaid; rhag 
i mi eich distrywio chwi gyd â 
hwynt: herwydd “tì a wnaethost 
drugaredd â holl feibion Israel, pan 
ddaethant ìi fynu o'r Aipht. A'r 
Ceneaid a ymadawsant o fysg yr 
Amaleciaid. 

7 A Saul a darawodd yr Amalec- 
iaid o Hafilah, fordd y delech di 


€ Num, 24, 
21. 
Barn.1.1â, 


d Exod, 18, 

10, J9, 
Num, 10, 
29, 


i “Sur, yr hon sydd ar gyfcr yr|*Gmlê. 


Aipht. 

8 Ac fa ddaliodd Agag brenhin yr 
Amaleciaid yn fyw, ac “a Jaddodd 
yr holl bobl â min y cleddyf. 

9 Ond Saul a'r bobl a arbedasant 
Agag, ar goreu o'r defaid, a'r ych- 
ain, a'r "brasaf o'r ŵyn, a'r hyn oll 
ydoedd dda, ac ni ddistrywient 
hwynt: a phob peth gwael a salw, 
hwnnw a ddifrodasant hwy. 

10 $ Yna y bu gair yr ARGLWYDD 
wrth Samuel, gan ddywedyd, 

ll REdifar yw gennyf osod Saul 
yn frenhin: canys efe a ddychwcl- 
odd oddi ar fy ol i, ac ni chyflawn- 
odd fy ngeiriau. A bu ddrwg gan 
Samuel; ac efe a lefodd ar yr An- 
GLWYDD ar hyd y nos. 

12 A phan gyfododd Samuel yn 
fore i gyfarfod Saul, mynegwyd i 
Samuel, gan ddywedyd, Daeth Saul 
1 Carmel; ac wele, efe a osododd 
iddo le, efe a amgylchodd hefyd, 
ac a dramwyodd, ac a acth i waer- 
ed i Gilgal. 

13 A Samuel a ddacth at Saul. 
A Saul a ddywedodd wrtho ef, 
Bendigedig fyddech di gan yr 
ARGLWYDD: mi a gyflawnais air 
yr ARGLWYDD. 

14 A dywedodd Samuel, Both yn- 
te yw brefiad y defaid hyn yn fy 
nghlustiau, a beichiad y gwartheg 
yr hwn yr ydwyf yn ei glywed? 

15 A Saul a ddywedodd, Oddi 
ar yr Amaleciaid y dygasant hwy: 
canys y bobl a arbedodd y defaid 
goreu, a'r ychain, i aberthu i'r AR- 
GLWYDD dy DDUW; a'r rhan arall 
a ddifrodasom ni. 

16 Yna y dywedodd Samuel wrth 
Saul, Aros, a mi a fynegaf i ti yr 
hyn a lefarodd yr ARGLWYDD wrth- | 








f Edrych 
l Bren, 20, 
34, 35, 


8 Edrych 
pen. 90. 1, 


3 Nen, 
ail goreu. 


Samuel yn ceryddu Saul 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1079. 


k pen. 9. 21. 





4 Hob, 
iddynt eu 
difa, &c, 


ì P.g, 50,8, 9. 
Es.l.11. 


m Preg. 5.1. 
Hos, 6. 6. 
Matt. 5, 24. 
a9.13. 
al2,1. 


n Edrych 
2 Sam, 12. 
Je 


o Edrych 
1 Dren. ll. 
90 


“vu. 

P pen, 28,17. 
Breu, 11, 

ôl, 


6 Neu, 
Tragy- 
wyddoldeb, 
neu, Budd- 
ugoliaeth. 

a Num, 29. 
2 Tim, y 
'Pit. 1.2. 


yf fi neithiwyr. Yntau a ddywed- 
odd wrtho, Llefara. 

17 A Samuel a ddywedodd, “Onid 
pan ocdd«t fychan yn dy olwg dy 
hun, y gwnacd di yn ben «r lwyth- 
au Israel, ac yr enneiniodd yr ARn- 
GLWYDD di yn frenhin ar Israel? 

18 A'r ARGLWYDD a'th anfonodd 
di i daith, ac a ddywedodd, Dos, a 
difroda y pechaduriaid, yr Amalec- 
iaid, ac ymladd i'w herbyn, nes *eu 
difa hwynt. 

19 Paham gan hynny na wran- 
dewaist ar lais yr ARGLWYDD, eithr 
troaist at yr anrhaith, a gwnaethost 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD? 

20 A Saul a ddywedodd wrth Sa- 
muel, Yn wir mi a wrandewais ar 
lais yr ARGLWYDD, ac a rodiais yn y 
ffordd y'm hanfonodd yr ARGLWYDD 
iddi, a dygais Agag brenhin Amalec, 
ac a ddifrodais yr Amaleciaid, 

21 Ond y bobl a gymmerth o'r ys- 
pail, ddefaid a gwartheg, blaenion 


y ddifrodaeth, i aberthu i'r AR- 


GLWYDD dy DDUW yn Gilgal. 

22 A Samuel a ddywedodd, !A yw 
ewyllys8 yr ARGLWYDD ar boeth- 
offrymmau, neu ebyrth, megis ar 
wrandaw ar lais yr ARGLWYDD? 
Wele, mgwrandaw sydd well nag 
aberth; ac ufuddhâu, na brasder 
hyrddod. 

23 Canys anufudd-dod sydd fel 
pechod dewiniaeth; a throseddiad 
sydd anwiredd a delw-addoliaeth. 
O herwydd i ti fwrw ymaith air yr 
ARGLWYDD, yntau a'th fwrw dithau 
ymaith o fod yn frenhin. 

24 "A Saul a ddywedodd wrth 
Samuel, Pechais: canys troseddais 
air yr ARGLWYDD, ath eiriau di- 
thau; o herwydd i mi ofni y bobl, 
a, gwrandaw ar eu llais hwynt. 

25 Ond yn awr maddeu, attolwg, 
fy mhechod, a dychwel gyd â mi, 
fel yr addolwyf yr ARGLWYDD. 

26 A Samuel a ddywedodd wrth 
Saul, Ni ddychwelaf gyd â thi; canys 
bwriaist ymaith air yr ARGLWYDD, 
a'r ARGLWYDD ath fwriodd dithau 
ymaith o fod yn frenhin ar Israel. 

27 A phan drodd Samuel i fyned 
ymaith, 9efe a ymaflodd y'nghwrr 
ei fantell ef; a hi a rwygodd. 

26 A Samuel a ddywedodd wrtho, 
PYr ARGLWYDD a rwygodd frenhin- 
iaeth Israel oddi wrthyt ti heddyw, 
ac ai rhoddes i gymmydog i ti, 
gwell na thydi. 

29 A hefyd, *Cadernid Israel “ni 


I. SAMUEL, XVI. 





ddywed gelwydd, ac nid edifarhâ: 
canys nid dyn yw efe, i edifarhâu. 

30 Yna y dywedodd Satd, Pech- 
ais ; anrhydedda fi, attolwg, yn awr 
ger bron henuriaid fy mhobl, a 
cher bron Israel, a dychwel gyd â 
mi, fel yr addolwyf yr ARGLWYDD 
dy Dpuw. 

31 Felly Samuel a ddyehwelodd 
ar ol Saul: a Saul a addolodd yr 
ARGLWYDD. 

32 1 Yna y dywedodd Samuel, 
Cyrchwch attaf fi Agag brenhin 
yr Amaleciaid. Ac Agag a ddaeth 
atto ef yn hoyw. Ae Agag a ddy- 
wedodd, Chwerwder marwolaeth yn 
ddïau a aeth ymaith. 

33 A Samuel a ddywedodd, "Fel y 
diblantodd dy gleddyf di wragedd, 
felly y diblentir dy fam dithau ym 
mysg gwragedd. A Samuel a ddarn- 


ac yn darnio Agag. 





r Exod, l7. 
11, 
Num. 14, 
4. 


iodd Agag ger bron yr ARGLWYDD 


yn Gilgal. 

94 ŷ Yna Samuel a aeth i Ra- 
mah; a Saul a aeth i fynu i'w dŷ 
yn *Gibeah Saul. 

35 Ac *nid ymwelodd Samuel mwy- 
ach â Saul hyd ddydd ei farwolaeth; 
ond Samuel a alarodd am Saul: ac 
edifar fu gan yr ARGLWYDD osod 
Saul yn frenhin ar Israel. 


PENNOD XVI. 

1 Samuel, wedî eî ddanfon gan Dduw, dan 
rilh aberthu, yn dyfod 4 Bethlehem. 6 Cer- 
yddu eî farn ddynol ef. 19 Efe yn enneinîo 
Dafydd, 19 Saul yn danfon am Dafydd î 
lonyddu eî yspryd drwg. 

A8 ARGLWYDD a ddywedodd 

wrth Samuel, Pa hyd y galeri 

di am Saul, gan i mi ei fwrw ef ym- 
aith o deyrnasu ar Israel? Llanw 
dy gorn âg olew, a dos; mi a'th an- 
fonaf di at Jesse y Bethlehemiad: 
canys ym mysg ci feibion ef y dar- 
perais i mi frenhin, 

2 A Samuel a ddywedodd, Pa fodd 
yr âf fi? os Saul a glyw, efe am 
lladd i. A dywedodd yr ARGLWYDD, 
Cymmer anner-fuweh “gyd â thi, 
a dywed, Deuthum *i aberthu i'r 
ARGLWYDD. 

3 A galw Jesse i'r aberth, a mi a 
hysbysaf ìi ti yr hyn a wnelych: a 
thi a enneini i mi yr hwn a ddy- 
wedwyf wrthyt. 

4 A gwnaeth Samuel yr hyn a 
archasai yr ARGLWYDD, ac a ddaeth 
i Bethlehem. A henuriaid y ddinas 
a ddychrynasant wrth gyfarfod âg 
ef; ac a ddywedasant, PAi hedd- 
ychlawn dy ddyfodiad? 


$ pen. 1], â, 


t Edrych 
pen, 19, 24, 


Cylch 
1063. 


2 Heb. yn 
a pen. 9, 12. 


b1 Dion. 2. 
13. 





Samuel yn enneinâo 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1062, 


cpen, 17. 13. 
1 Chron, 
27. 18. 


d 1 Chron. 
28. 9. 


epen. 17. 13, 


9 Simeah, 
2Sam.13.3. 
Simmah, 
1 Chron, 
2. 15, 


£2 Sam, T. 8. 
Ps. 18. 70. 


E Ps. 89. 20, 


h Edrych 
Num. 27. 


4 Neu, 
dychryn- 
odd. 





5 Ac efe a ddywedodd, Heddych- 
lawn: deuthum ìi aberthu i'r AR- 
GLWYDD: ymsancteiddiwch, a deu- 
wch gyd â mi i'r aberth. Ac efe a 
sancteiddiodd Jesse ai feibion, ac 
a'u galwodd hwynt i'r aberth. 

6 T A phan ddaethant, efe a 
edrychodd ar <“Eliab; ac a ddy- 
wedodd, Dïau /od enneiniog yr 
ARGLWYDD ger eì fron ef. 

7 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Samuel, Nac edrych ar eì wyn- 
ebpryd ef, nac ar uchder ei gorph- 
olaeth ef: canys gwrthodais ef. O 
herwydd nid edrych Duw feì yr 
edrych dyn: canys dyn a edrych 
ar y golygiad; ond *yr ARGLWYDD 
a edrych ar y galon. 

8 Yna Jesse a alwodd *Abinadab, 
ac a barodd iddo ef fyned o flaen 
Samuel. A dywedodd yntau, Ni 
ddewisodd yr ARGLWYDD hwn 
chwaith. 

9 Yna y gwnaeth Jesse i *Sam- 
mah ddyfod. A dywedodd yntau, 
Ni ddewisodd yr ARGLWYDD hwn 
chwaith. 

10 Yna y parodd Jesse i'w saith 
mab ddyfod ger bron Samuel. A Sa- 
muel a ddywedodd wrth Jesse, Ni 
ddewisodd yr ARGLWYDD y rhai hyn. 

ll Dywedodd Samuel hefyd wrth 
Jesse, Ai dyma dy holl blant? Yn- 
tau a ddywedodd, Yr ieuangaf etto 
sydd yn ol; ac wele, mae “efe yn 
bugeilio y defaid. A dywedodd Sa- 
muel wrth Jesse, Danfon, a chyrch 
ef: canys nid eisteddwn ni i lawr 
nes ei ddyfod ef yma. 

12 Ac efe a anfonodd, ac a'i cyrch- 
odd ef. Ac efe oedd wridgoch, a 
theg yr olwg, a hardd o wedd. A 
dywedodd yr ARGLWYDD, Cyfod, 
enneinia ef: canys dyma efe, 

13 Yna y cymmerth Samuel gorn 
yr olew, ac £a'i henneiniodd ef yng 
nghanol eì frodyr. A daeth "yspryd 
yr ARGLWYDD ar Dafydd, o'r dydd 
hwnnw allan. Yna Samuel a gyf- 
ododd, ac a aeth i Ramah. 

14 4 Ond yspryd yr ARGLWYDD a 
giliodd oddi wrth Saul; ac 'yspryd 


.j|drwg oddi wrth yr ARGLWYDD âi 


£ blinodd ef. 

15 A gweision Saul a ddywedas- 
ant wrtho ef, Wele yn awr, drwg 
yspryd oddi wrth Dpuw sydd yn 
dy flino di. 

16 Dyweded, attolwg, ein meistr ni 
wrth dy weision sydd ger dy fron, 
am iddynt geisio gwr yn medru canu 


I SAMUEL, XVII. 





telyn: a bydd, pan ddelo drwg ys- 
pryd oddi wrth DDUw arnat ti, yna 
iddo ef ganu â'i law; a da fydd i ti. 

17 A dywedodd Saul wrth ei weis- 
ion, Edrychwch yn awr ìi mì am wr 
yn medru canu yn dda, a dygwch 
ef aítaf fì. 

18 Ac un o'r llangciau a attebodd, 
ac a ddywedodd, Wele, gwelais fab 
i Jesse y Bethlehemiad, yn medru 
canu, ac yn rymmus o nerth, ac yn 
rhyfelwr, yn ddoeth o ymadrodd 
hefyd, ac yn wr lluniaidd; a'r AR- 
GLWYDD sydd gyd âg ef. 

19 4 Yna yr anfonodd Saul gen- 
hadau at Jesse, ac a. ddywedodd, 
Anfon aítaf fi Dafydd dy fab, yr 
hwn sydd gyd â'r praidd. 

20 A Jesse a gymmerth asyn 
llwythog o fara, a chostrelaid o 
win, a mŷn gafr, ac a4 hanfonodd 
gyd â Dafydd ei fab at Saul. 

21 A Dafydd a ddaeth at Saul, ac 
a safodd ger ei fron ef: yntau a'i 
hoffodd ef yn fawr; ac efe a aeth 
yn gludydd arfau iddo ef, 

22 A Saul a anfonodd at Jesse, 
gan ddywedyd, Arhosed Dafydd, 
attolwg, ger fy mroni: canys efe 
a gafodd ffafr yn fy ngolwg, 

23 A phan fyddai “y drwg yspryd 
oddi wrth DDUW ar Saul, y cym- 
merai Dafydd delyn, ac y canai â'i 
ddwylaw: a byddai esmwythdra i 
Saul; a da oedd. hynny iddo, a'r 
yspryd drwg a giliai oddi wrtho, 


PENNOD XVII. 

1 Pan ydoedd lluoedd yr Israeliaid a'r Phî- 
Wstiai4 yn barod î ymladd, â y mae 
Goliath yn dyfod allan yn rhyfygus, yn 
gofyn un 4 ymladd âg ef. 12 Dafydd, wedi 
i'w dad eî ddanfon ef ì ymweled â'i frodyr, 
yn cynnyg ymladd âg ef. 2S Eliab yn ei 
ystwrdio ef. 90 FE ddwyn ef ger bron Saul. 
92 Yntau yn dangos yr achos yr oedd efe 
mor hyderus. 99 Y mae efe heb ddim 
arfau, ond. ffydd, yn lladd y cawr. 50 Saul 
yn cymmeryd cydnabod o Dafydd. 


NA y Philistiaid a gasglasant 

eu byddinoedd i ryfel, ac a 
ymgynnullasant yn *Sochoh, yr hon 
sydd Judah, ac a wersyllasant 
rhwng Sochoh ac Azecah, *y'nghwrr 
Dammim. 


2 Saul hefyd a gwŷr Israel a ym- | im 
gasglasant, ac a wersyllasant yn |i, 


nyffryn Elah, ac a drefnasant y 
fyddin i ryfel yn erbyn y Philistiaid. 

3 A'r Philistiaid oedd yn sefyll ar 
fynydd o'r naill du, ac Israel yn 
sefyll ar fynydd or tu arall: a 
dyffryn oedd rhyngddynt. 


Dafydd yn lle Saul. 





E ad, 14. 


a Jos, 16,25. 


2 yn Ephes- 









Goliath yn gofyn un 


9 Neu, 
choler, 





b pen, 16. 1. 
c Gen, 35, 
19. 


e pen, 16. 19, 


4 4 A daeth gwr rhyngddynt hwy 
allan o wersylloedd y Philistiaid, 
aì enw Golïath, o Gath: ei uchder 
oedd, chwe chufydd a rhychwant. 

5 A helm o bres ar ei ben, a llurig 
emmog a wisgai: a phwys y llurig 
oedd bŵm mil o sielau pres. 

6 A bottasau pres oedd am ei 
draed ef, a “tharian pres rhwng 
ei ysgwyddau. 

7 A phaladr eì waywffon ef oedd 
fel carfan gwehydd; a blaen ei 
waywllon ef oedd chwe chân sicl o 
haîarn: ac un yn dwyn tarian oedd 
yn myned o'i flaen ef. 

8 Ac efe a safodd, ac a waeddodd 
ar fyddinoedd Israel, ac a ddywed- 
odd wrthynt, I ba beth y denwch ìi 
drefnu eich byddinoedd? Onid yd- 
wyf & Philistiad, a chwithau yn 
weision i Saul? dewiswch i chwi 
wr, i ddyfod i waered attaf fi. 

9 Os gall efe ymladd â mi, a'm 
lladd i; yna y byddwn ni yn weision 
i chwi: ond os myfi a'i gorchfygaf 
ef, ac a'i lladdaf ef; yna y byddwch 
chwi yn weisíon i ni, ac y gwasan- 
aethwch ni. 

10 A'r Philistiad a ddywedodd, 
Myfi a waradwyddais fyddinoedd 
Israel y dydd hwn: moeswch attaf 
fi wr, fel yr ymladdom ynghyd. 

ll Pan glybu Saul a holl Israel y 
geiriau hynny gan y Philistiad, yna 
y dicalonnasant, ac yr ofnasant yn 
ddirfawr. 

12 4 A'r Dafydd hwn oedd *fab 
i “Ephratêewr o Bethlehem Judah, 
a'ì enw Jesse; ac iddo ef yr oedd 
1 wyth o feibion: a'r gwr yn nyddiau 
Saul a âi yn henafgwr ym mysg 
gwŷr. 

13 A thri mab hynaf Jesse a aeth- 
ant ac a ddilynasant ar ol Saul i'r 
rhyfel: ac enw ei dri mab ef, y rhaì 
a aethant i'r rhyfel, ocdd Elïab y 
cyntaf-anedig, ac Abinadab yr ail, 
a Sammah y trydydd. 

14 A Dafydd oedd ieuangaf: ar 
tri hynaf a aeth ar ol Saul. 

15 Dafydd hefyd a aeth ac a ddy- 


chwelodd oddi wrth Saul, *i fugeilio 


defaid ei dad yn Bethlehem. 

16 A'r Philistiad a nesaodd fore a 
hwyr, ac a ymddangosodd ddeugain 
niwrnod. 

I7 A dywedodd Jesse wrth Da- 
fydd ei fab, Cymmer yn awr i'th 
frodyr ephah o'r cras-jd hwn, a'r 
deg torth hyn, ac ar rcdeg dwg 
hwynt i'r gwersyll at dy frodyr. 


293 


I. SAMUEL, XVII. 


i ymladd, âg ef. 


18 Dwg hefyd y deg cosyn * ir hyn! Cyn 
i dywysog y mil, ac ymwêl a'th fiod- “cr 
yr a ydynt hwy yn iach, a gollwng? 1063. 
yn rhydd eu gwystl hwynt. “Mob, 





19 Yna Saul, a hwythau, a_holl 
wŷr Israel, oeddyn yn nyffryn Elah, 
yn ymladd â'r Philistiaid. 

20 14 A Dafydd a gyfododd yn fore, 
ac a adawodd y defaid gyd â cheid- 
wad, ac a gymmerth, ac a aeth, 
megis y gorchymynasaì Jesse iddo 
ef; ac efe a ddaeth i'r gwersyll, 
a'r llu yn myned allan i'r “gâd, ac 5Ne, 
yn bloeddio i'r frwydr. cb 

21 Canys Israel a'r Philistiaid a 
ymfyddinasent, fyddin yn erbyn 
byddin. 

22 A Dafydd a adawodd y *mud 
oddi wrtho dan law ceidwad y do- 
drefn, ac a redodd i'r llu, ac a 
ddaeth, ac a gyfarchodd well i'w 
frodyr. 

23 A thra yr oedd efe yn ymddi- 
ddan â hwynt, wele y gwr oedd yn 
sefyll rhwng y ddeu-lu, yn dyfod i 
fynu o fyddinoedd y Philistiaid, Go-' 
lïath y Philistiad o Gath wrth ei 
enw, ac efe a ddywedodd yr un fath 
eiriau, fel y clybu Dafydd. 

24 A holl wŷr Israel, pan welsant 
y gwr hwnnw, a ffoisant " rhagddo 
ef, ac a ofnasant yn ddirfawr. 

25 A dywedodd gwŷr Israel, Oni 
welsoch chwì y gwr hwn a ddaeth i 
fynu? dïau i waradwyddo Israel y 
mae yn dyfod i fynu: a'r gwr aì 
lladdo ef, y brenhin a gyfoethoga 
hwnnw â chyfoeth mawr; fei ferch 
hefyd a rydd efe iddo ef; a thŷ ei 
dod ef a wna efe yn rhydd yn Israel, 

26 A Dafydd a lefarodd wrth y 
gwŷr oedd yn sefyll yn ei ymyl, gan 
ddywedyd, Beth a wneir i'r gwr a 
laddo y Philistiad hwn, ac a dynno 
ymaith y gwaradwydd oddi ar Is- 
rael? canys pwy yw y Philistiad 
dïenwaededig hwn, pan waradwydd- 
aì efe fyddinoedd y Duw byw î 

97 A'r bobl a ddywedodd wrtho 
ef fel hyn, gan ddywedyd, Felly 
y gwneir i'r gwr a'i lladdo ef. 

28 Ac Eliab, ei frawd hynaf, a'i 
clybu pan oedd efe yn ymddiddan 
â'r gwŷr: a digter Elïab a ennynodd 
yn erbyn Dafydd; ac efe a ddywed- 
odd, Paham y daethost i waered 
yma? a chyd â phwy y gadewaist yr 
ychydig; ddefaid hynny yn yr anial- 
wch? Myfi a adwaen dy falchder di, 
a drygioni dy galon: canys i welcd 
y rhyfel y daethost ti i waered. 


6 IIeb, 
llestri, 


7 Heb, 
rhag ei 
tgyneb ef. 


f Jos. 15, 16, 


K3 


Dafydd yn ymladd & Goliath, 





29 A dywedodd Dafydd, Beth a 
wneuthum ì yn awr? Onid oes 
achos? 

30 4 Ac efe a droes oddi wrtho ef 
at un arall, ac a ddywedodd yr un 
“modd: a'r bobl a'i hattebasant ef 
air y'ngair fe o'r blaen. 

31 A phan glybuwyd y geiriau a 
lefarodd Dafydd, yna y mynegwyd 
hwynt ger bron Saul: ac efe 9a an- 
fonodd am dano ef. 

32 T A Dafydd a ddywedodd wrth 
Saul, Na lwfrhâed calon neb o'i 
herwydd ef: dy was dia â ac a. 
ymladd â'r Philistiad hwn. 

33 A dywedodd Saul wrth Dafydd, 
Ni elli di fyned yn erbyn y Philistiad 
hwn, i ymladd âg ef: canys llangc 
ydwyt ti ac yntau sydd yn rhyfel- 
wr o'i febyd. 

34 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Saul, Bugail oedd dy was di ar 
ddefaid ei dad; a daeth llew ac 
arth, ac a. gymmerasant “oen o'r 
praidd. 

35 A mi a euthum ar ei ol ef, ac 
ai tarewais ef, ac a4 hachubais o'i 
safn ef: a phan gyfododd efe i'm 
herbyn ì, mi a ymaflais yn ei farf 
ef, ac a'i tarewais, ac a'i lleddais ef. 

36 Felly dy was di a laddodd y 
llew, ar arth: a'r Philistiad dïen- 
waededig hwn fydd megis un o 
honynt, gan iddo ammherchi bydd- 
inoedd y Duw byw. 

37 Dywedodd Dafydd hefyd, Yr 
ARGLWYDD, yr hwn a'm hachubodd 
i o grafangc y llew, ac o balf yr arth, 
efe am hachub i o law y Philistiad 
hwn. A dywedodd Saul wrth Da- 
fydd, Dos, ar ARGLWYDD fyddo 
gyd â thi. 

38 Y A Saul a wisgodd Dafydd â'i 
3arfau ei hun, ac a roddodd helm 
o bres ar ei ben ef, ac ai gwisgodd 
ef mewn, llurig. 

39 A Dafydd a wregysodd ei gledd- 
yf ar ei arfau, ac a geisiodd gerdded ; 
am na phrofasai efe. A dywedodd 
Dafydd wrth Saul, Ni allaf gerdded 
yn y rhai hyn: canys ni phrofais i. 
A Dafydd a'u dïosgodd oddi am 
dano. 

40 Ac efe a gymmerth ei ffon yn ei 
law, ac a ddewisodd iddo bump o 
gerrig llyfnion o'r *afon, ac a'u go- 
sododd hwynt *y'nghôd y bugeiliaid 
yr hon ocdd ganddo, sef yn yr ys- 
greppan ; a'i ffon-dafl oedd yn cilaw: 
ac efe a nesaodd at y Philistiad. 

41 A'r Philistiad a gerddodd, can 


294 


I. SAMUEL, XVII. 


fyned a nesâu at Dafydd ; a'r gwr 
oedd yn dwyn y darian o'i flaen ef. 

42 A phan edrychodd y Philistiad 
o amgylch, a chanfod Dafydd, efe a'i 
dïystyrodd ef: canys llangc oedd 
efe, a gwridgoch, a theg yr olwg. 

43 A'r Philistiad a ddywedodd 
wrth Dafydd, Ai cì ydwyf fi, gan 
dy fod yn dyfod attaf fi â ffyn? 
A'r Philistiad a regodd Dafydd trwy 
ei dduwiau ef. 

44 Y Philistiad hefyd a ddywed- 
odd wrth Dafydd, Tyred attaf fi, a 
rhoddaf dy gnawd i ehediaid y nef- 
oedd, ac i anifeiliaid y maes. 

45 Yna y dywedodd Dafydd wrth 
y Philistiad, Ti ydwyt yn dyfod attaf 
fi â chleddyf, ac â gwaywffon, ac â 
tharian; a minnau ydwyf yn dyfod 
aítat ti yn enw ARGLWYDD y llu- 
oedd, Duw byddinoedd Israel, yr 
hwn a geblaist ti. 

46 Y dydd hwn y $dyry yr An- 
GLWYDD dydi yn fy llaw i, a mi a'th 
darawaf di, ac a gymmeraf ymaith 
dy ben oddi arnat; ac a roddaf 
gelanedd gwersyll y Philistiaid y 
dydd hwn i ehediaid y nefoedd, ac 
ì fwystfilod y ddaear; fel y gwypo 
yr holl ddaear fod Duw yn Israel. 

47 A'r holl gynnulleidfa. hon a 
gânt wybod, nad â chleddyf, nac â 
gwaywffon y gwared yr ARGLWYDD: 
canys eiddo yr ARGLWYDD jw y 
rhyfel, ac efe a'ch rhydd chwi yn 
ein llaw ni. 

48 A phan gyfododd y Philist- 
iad, a dyfod a nesâu ì gyfarfod 
Dafydd; yna y brysiodd Dafydd, 
ac a redodd tu a'r fyddin i gyfarfod 
â'r Philistiad. 

49 A Dafydd a estynodd ei law i'r 
gôd, ac a gymmerth oddi yno gar- 
reg, ac a daflodd ac a darawodd y 
Philistiad yn ei dalcen; a'r garreg 
a, soddodd yn ei dalcen ef: ac efe a 
syrthiodd i lawr ar ei wyneb. 

50 Felly y gorthrechodd Dafydd y 
Philistiad â ffon-dafl ac â charreg, 
ac a darawodd y Philistiad, ac a'i 
lladdodd ef; er nad oedd cleddyf 
yn llaw Dafydd. 

5l Yna y rhedodd Dafydd, ac a 
safodd ar y Philistiad, ac a gym- 
merth ei gleddyf ef, ac a'i tynnodd 
or wain, ac ai lladdodd ef, ac a 
dorrodd ei ben ef âc ef. A phan 
welodd y Philistiaid farw o'u cawr 
hwynt, hwy a ffoisant. 

52 A gwŷr Israel a Judah a gyfod- 
asant, ac a floeddiasant; ac a erlid- 


——— IO 


ac yn ei ladd ef. 


Dyrchafiad Dafydd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1063. 


a Gen. 44, 
90, 


b pen,17. 15, 


2 Neu, 
lwyddodd, 


iasant y Philistiaid, hyd y ffordd y 
delych i'r dyffryn, a hyd byrth E- 
cron. A'r Philistiaid a. syrthiasant 
yn archolledig ar hyd ffordd Saa- 
raim, sef hyd Gath, a hyd Ecron. 

53 A meibion Israel a ddychwel- 

asant o ymlid ar ol y Philistiaid, ac 
a anrheithiasant eu gwersylloedd 
hwynt... 
54 A Dafydd a gymmerodd ben 
y Philistiad, ac aì dug i Jerusa- 
lem; a'i arfau ef a osododd efe yn 
ei babell. 

55 1 A phan welodd Saul Dafydd 
yn myned i gyfarfod â'r Philistiad, 
efe a ddywedodd wrth Abner, ty- 
wysog y filwriaeth, Mab i bwy yw y 
llangc hwn, Abner? Ac Abner a 
ddywedodd, Fel y mae yn fyw dy 
enaid, O frenhin, nis gwn i. 

56 A dywedodd y brenhin, Ymofyn 
mab i bwy yw y gwr ieuangc hwn. 

57 A phan ddychwelodd Dafydd 
o ladd y Philistiad, Abner a'i cym- 
merodd ef ac a'i dug o flaen Saul, 
a, phen y Philistiad yn ei law. 

58 A Saul a ddywedodd wrtho ef, 
Mab i bwy wyt ti, y gwr ieuangc? 
A. dywedodd Dafydd, Mab i'th was 
Jesse y Bethlehemiad. 


PENNOD XVIII 


1 Jonathan yn carw Dafydd. 5 Saul yn cen- 
Jfigennu wrth eî glod ef; 10 yn ceisio eî ladd 
ef yn eí gynddaredd; 12 yn eî ofni ef, o 
herwydd eî fod mor llwyddiannus; 17 yn 
cynnyg îddo eî ferched, â fod yn fagl iddo. 
22 Dafydd, wedi, ei berswadîo â fod. yn fab 
y'nghyfraith â'r brenhin, yn rhoddi deucant 
o flaen-grwyn y Phalistiaid yn Ue cynnysg- 
aelh. Michal. 28 Digasedd Saul, a gogoniant 
Dafydd, yn cynnyddu, 

O wedi darfod iddo ymddiddan 
â Saul, *enaid Jonathan a ym- 

glymmodd wrth enaid Dafydd; a 

Jonathan a'i carodd ef megis ei 

enaid ei hun. 

2 A Saul a'i cymmerth ef atto y 
diwrnod hwnnw, ac ni adawai iddo 
ddychwelyd i dŷ ei dad. 

3 YnaJonathan a Dafydd a wnaeth- 
ant gyfammod; o herwydd efe a'i 
carai megis ei enaid ei hun. 

4 A Jonathan a ddïosgodd y fantell 
oedd am dano ei hun, ac a'i rhoddes 
i Dafydd, a'i wisgoedd, ïe, hyd. yn 
nod ei gleddyf, a'i fwa, a'i wregys. 

5 i A Dafydd a aeth i ba /e bynnag 
yr anfonodd Saul ef, ac a *ymddug 
yn ddoeth. A Saul a'i gosododd ef 
ar y rhyfelwyr: ac efe oedd gym- 
meradwy y'ngolwg yr holl bobl, ac 
y'ngolwg gweision Saul hefyd. 


I. SAMUEL, XVIII 


6 A bu, wrth ddyfod o honynt, pan 
ddychwelodd Dafydd o ladd y Phi- 
listiad, ddyfod o'r “gwragedd allan 
o holl ddinasoedd Israel, dan ganu 
a dawnsio, i gyfarfod â'r brenhin 
Saul, â thympanau, â gorfoledd, ac 
âg ofjer cerdd ? dannau. 

7 A'r gwragedd wrth ganu a ymat- 
tebent, ac a ddywedent, * Lladdodd 
Saul ei filoedd, a. Dafydd ei fyrdd- 


iwn. 

8 A digiodd Saul yn ddirfawr, 
a'r ymadrodd hwn oedd ddrwg yn 
ei olwg ef; ac efe a ddywedodd, 
Rhoddasant i Dafydd fyrddiwn, ac 
1 mì y rhoddasant filoedd: beth 
mwy a roddent iddo ef, ond y fren- 
hiniaeth? | 

9 A bu Saul a'i lygad ar Dafydd 
o'r dydd hwnnw allan. 

10 $| Bu hefyd drannoeth, i'r *drwg 
yspryd oddi wrth Dpuw ddyfod ar 
Saul; ac efe a brophwydodd yng 
nghanol y tŷ: a Dafydd a ganodd 
âl law, fel o'r blaen: a. gwaywffon 
ocdd yn llaw Saul. 

ll A Saul a daflodd y waywífon ; 
ac a ddywedodd, Tarawaf trwy Da- 
fydd yn y pared. A Dafydd a gil- 
iodd ddwywaith o'i ŵydd ef. 

12 A Saul oedd yn ofni Dafydd ; 
o herwydd bod yr ARGLWYDD gyd 
âg ef, a chilio o hono oddi wrth 
Saul. 

13 Am hynny Saul ai gyrrodd ef 
ymaith oddi wrtho, ac a'i gosododd 
ef yn dywysog ar fil: ac fefe a aeth 
i mewn ac allan o flaen y bobl. 

. 14 A Dafydd a *ymddug yn ddoeth 
yn ei holl ffyrdd; ar ARGLWYDD 
ocdd, gyd âg ef. 

15 A phan welodd Saul ei fod ef 
yn ddoeth iawn, efe a'i hofnodd ef. 
_l6 Eithr holl Israel a Judah a 
garodd Dafydd, am ei fod ef yn 
myned 1 mewn ac allan o'u blaen 
hwynt. 

17 4 A dywedodd Saul wrth Da- 
fydd, Wele Merab fy merch hynaf, 
hi a roddaf fi i ti yn wraig: yn 
unig bydd i mi yn fab nerthol, ac 
ymladd ryfeloedd yr ARGLWYDD. 
(Canys dywedasai Saul, Ni bydd 
fy llaw i arno ef, ond llaw y Phi- 
listiaid fydd arno ef.) 

18 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Saul, Pwy ydwy/f fi? a pheth yw 
fy mywyd, mew dylwyth fy nhad i 
yn Israel, fel y byddwn yn * ddaw 
i'r brenhin ? 

19 Eithr yn yr amser y dylesid 





Saul yn cenfigennu wrtho. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1063. 


c Exod, 15, 
20, 





3 Hcb. 
tri-Lhant, 


d pen.21. 11. 
a 29. o. 


epen. 16. 14. 


fad. 16. 
2 Sam, 5.2. 


* Neu, 
lwyddoda. 


5 fab yng 
nghyfraith. 





295 


Gogoniant Dafydd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1062. 


£2 Sam, 21, 
8. 


6 Heb, 
uniawn yn 
eî olwg ef. 


h Edrych 
ad. 26. 


7 Heb, 
Ynoly 
geiriau 
hyn. 


8 Heb, 
chyflawn- 
asid y 
dyddiau. 


í 


ì€) 


im. 2. 


LD 


9 Neu, 
werlhfawr,. 


rhoddi Merab merch Saul i Da- 
fydd, hi a roddwyd i “Adriel y 
Meholathiad yn wraig. 

20 A Michal merch Saul a garodd 
Dafydd: a mynegasant Aymny i 
baul; a'r peth fu “foddlawn ganddo. 

21 A dywedodd Saul, Rhoddaf hi 
iddo ef, fel y byddo hi iddo yn 
fagl, ac y byddo llaw y Philistiaid 
yn ei erbyn ef. Felly Saul a ddy- 
wedodd wrth Dafydd, Trwy um o'r 
ddwy y byddi fab ynghyfraith i mi 
h heddyw. 

22 A Saul a orchymynodd i'w 
weision fel Jn; Ymddiddenwch â 
Dafydd yn ddirgel, gan ddywedyd, 
Wele, y brenhin sydd hoff ganddo 
dydi, a'i holl weision ef a'th garant 

i: yn awr gan hynny ymgyfathr- 
acha â'r brenhin. 

23 A gweision Saul a adroddasant 
wrth Dafydd y geiriau hyn. A Da- 
fydd a ddywedodd, Ai ysgafn gyw 
yn eich golwg chwi ymgyfathrachu 
â brenhin, a minnau yn wr tlawd 
a gwael î 

24 A gweision Saul a fynegasant 
iddo, gan ddywedyd, "Fel hyn y 
llefarodd Dafydd. 

25 A dywedodd Saul, Fel hyn y 
dywedwch wrth Dafydd; Nid yw y 
brcnhin yn ewyllysio cynnysgaeth, 
ond cael cant o flacn-grwyn y Phi- 
listiaid, i ddïal ar elynion y brenhin. 
Ond Saul oedd yn meddwl peri lladd 
Dafydd trwy law y Philistiaid. 

26 A'I weision ef a fynegasant ìi 
Dafydd y gciriau hyn; ar ymad- 
rodd fu foddlawn gan Dafydd am 
ymgyfathrachu â'r brenhin; ac ni 
* ddaethai yr amser etto. 

27 Am hynny y cyfododd Dafydd, 
ac efe a aeth, a'i wŷr, ac a daraw- 
odd ddau cannwr o'r Philistiaid: a 
i Dafydd a ddygodd eu blaen-grwyn 
hwynt, a hwy au cwbl-dalasant i'r 
brenhin, I ymgyfathrachu o hono ef 
â'r brenhin. A Saul a roddodd Mi- 
chal ei ferch yn wraig iddo ef. 

28 A Saul a welodd ac a wybu 


Jod yr ARGLWYDD gyd â Dafydd, 


a bod Michal merch Saul yn ei 
garu ef. 

29 A Saul oedd yn ofni Dafydd 
yn fwy etto: a bu Saul yn elyn i 
Dafydd byth. 

30 Yna tywysogion y Philistiaid 
a aent allan: a phan elent hwy, 
Dafydd a fyddai ddoethach na holl 
weision Saul; a'i enw ef a aeth yn 
9 anrhydeddus iawn. 


L. SAMUEL, XIX. 


PENNOD XIX, 


1 Jonathan yn datguddio amcan eí dad am 
ladd Dafydd; 4 ac yn annog eî dad î gym- 
modi âg ef. 8 Maleisus gynddaredd Saul 
yn íorri allan yn erbyn Dafydd, o herwydd 
ei lwyddiant ef mewn rhyfel newydd. 12 
Michal yn siommnŵ eî thad â delw y'ngwely 
Dafydd. 18 Dafydd yn dyfod at Samud 
yn Naioth. 20 Saul yn danfon cenhadau î 
ddal Dafydd, 22 a Saul eí hun yn pro- 
phwydo. 

AWCH? a ddywedodd wrth Jo- 

nathan ei fab, ac wrth ei holl 
weision, am ladd Dafydd. 

2 Ond Jonathan mab Saul oedd 
hoff iawn ganddo Dafydd. A myn- 
egodd Jonathan i Dafydd, gan ddy- 
wedyd, Saul fy nhad sydd yn ceisio 
dy ladd di: ac yn awr ymgadw, 
attolwc, hyd y bore, ac aros mewn 
lle dirgel, ac ymguddia: 

3 A mi a âf allan, ac a safaf ger 
llaw fy nhad yn y macs 4y byddych 
di ynddo, a mi a ymddiddanaf â'm 
tad oth blegid di; a'r hyn a_wel- 
wyf, mi a'i mynegaf i ti. 

4 1 A Jonathan a ddywedodd yn 
dda am Dafydd wrth Saul ei dad, ac 
a ddywedodd wrtho, Na pheched y 
brenhin yn erbyn ei was, yn erbyn 
Dafydd: o herwydd ni phechodd efe 
i'th erbyn di, ac o herwydd bod ei 
weithredoedd ef yn dda iawn i ti. 

5 Canys efe a osododd ei * einioes 
yn ei law, ac a darawodd y Philist- 


Oynddaredd Saw 


a Barn. 9, 
Lal 
pen, 28. 2]. 
Ps. 119, 


iad ; a'r ARGLWYDD a wnaeth iach-| 109 


awdwriaeth mawr i holl Israel: tì 
a'i gwelaist, ac a lawenychaist: pa- 
ham, gan hynny, y pechi yn erbyn 
gwaed gwirion, gan ladd Dafydd yn 
ddïachos * 

6 A Saul a wrandawodd ar lais 
Jonathan; a Saul a dyngodd, Fe 
ma byw yr ARGLWYDD, ni leddir ef. 

7 A Jonathan a alwodd ar Dafydd; 
a Jonathan a fynegodd iddo ef yr 
holl eiriau hyn. A Jonathan a ddug 
Dafydd at Saul: ac efe a fu ger ci 
fron ef megis * cynt. 

8 A bu chwaneg o ryfel: a Dafydd 
a aeth allan ac a ymladdodd yn 
erbyn y Philistiaid, ac a'u taraw- 
odd hwynt â lladdfa fawr; a hwy a 
ffoisant "rhagddo ef. 

9 A'r Pdrwg yspryd oddi wrth yr 
ARGLWYDD oedd ar Saul, pan oedd 
efe yn eistedd yn ei dŷ a'i waywffon 
yn ei law: a Dafydd ocdd yn canu 
â'z law. 

10 A cheisiodd Saul daro â'i wayw- 
ffon trwy Dafydd, yn y pared: ond 
efe a giliodd o ŵydd Saul; ac yntau 


2lleb.doe | 
ac echdoe, |. 
Cylch 
1002. 


3 Hob, 
rhag eì 
wneb ef. 

b pen. 16,14. 
n 18, 10, 





oe 


yn crbyn Dafydd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1062. 


o Ps, 69, titl. 





4 Edrych 
Ioan 7. 32, 


4 pen. 10, 6, 


e Num, 11. 
25: 


a darawodd y waywffon yn y pared. 
A Dafydd a ffodd, ac a ddïangodd 
y nos honno. 

ll cSaul hefyd a anfonodd gen- 
hadau i dŷ Dafydd, i'w wylied ef, 
ac i'w ladd ef y bore: a Michal ei 
wraig a fynegodd i Dafydd, gan 
ddywedyd, Onid achubi dy einioes 
heno, y fory y'th leddir. 

12 Felly Michal a_ ollyngodd 
Dafydd i lawr trwy ffenestr: ac 
efe a aeth, ac a ffodd, ac a_ddi- 
angodd. 

13 A Michal a gymmerodd ddelw, 
ac ai gosododd yn y gwely; a 
chlustog o flew geifr a osododd hi 
yn obennydd iddi, ac a4 gorchudd- 
iodd â dillad. 

14 A phan anfonodd Saul genhad- 
au i ddala Dafydd, hi a ddywedodd, 
Y mae efe yn glaf. 

15 A Saul a anfonodd eilwaith 
genhadau i edrych Dafydd, gan 
ddywedyd, Dygwch ef i fynu attaf 
fi yn ei wely, fel y lladdwyf ef. 

16 A phan ddaeth y cenhadau, 
wele y ddelw ar y gwely, a chlustog 
o flew geifr yn obennydd iddi. 

17 A dywedodd Saul wrth Michal, 
Paham y twyllaist fi fel hyn, ac y 
gollyngaist fy ngelyn ìi ddïangef A 
Michal a ddywedodd wrth Saul, Efe 
a ddywedodd wrthyf, Gollwng fi; 
onid ê, mi a'th laddaf di. 

18 Y Felly Dafydd a ffodd, ac a 
ddïangodd, ac a ddaeth at Samuel i 
Ramah; ac a fynegodd iddo yr hyn 
oll a wnaethai Saul iddo ef. Ac efe 
a aeth at Samuel, a hwy a drigas- 
ant yn Naioth. 

19 A mynegwyd i Saul, gan ddy- 
wedyd, Wcle, y mae Dafydd yn 
Naioth o fewn Ramah. 

20 A “Saul a anfonodd genhadau 
i ddala Dafydd. *A phan welsant 
gynnulleidfa y prophwydi yn pro- 
phwydo, a. Samuel yn sefyll wedi 
ei osod arnynt hwy, yr oedd ar 
genhadau Saul yspryd Duw, fel *y 
prophwydasant hwythau hefyd. 

21 A phan fynegwyd Aym i Saul, 
efe a anfonodd genhadau eraill; a 
hwythau hefyd a brophwydasant. 
A thrachefn danfonodd Saul gen- 
hadau y drydedd waith; a phro- 
phwydasant hwythau hefyd. 

22 Yna yntau hefyd a aeth i Ra- 
mah; ac a ddaeth hyd y ffynnon 
fawr sydd yn Sechu: ac efe a ofyn- 
odd, ac a ddywedodd, Pa le y mae 
Samuel a Dafydd? Ac un a ddy- 


297 


IL SAMUEL, XX. 


wedodd, Wele, y maent yn Naioth 
o fewn Ramah. 

23 Ac efe a aeth yno i Naioth yn 
Ramah. Ac arno yntau hefyd y 
daeth yspryd Duw; a chan fyned 
yr aeth ac y prophwydodd, nes ei 
ddyfod i Naioth yn Ramah. 

24 Ac efe a ddïosgodd ei ddillad, 
ac a brophwydodd hefyd ger bron 
Samuel, ac a syrthiodd i lawr fyn 
noeth yr holl ddiwrnod hwnnw, a'r 
holl nos. Am hynny y dywedent, 
EA ydyw Saul hefyd ym mysg y 
prophwydi? 

PENNOD XX. 
lì Dafydd yn ymgynghori & Jonathan am eì 
ddîoyelwch.. 11 Jonathan a Dafydd yn ad- 
newyddu eu cyfammod trwylw. 1$ Arwydd 

Jonathan i Dafydd. 24 Saul, o eisieu cael 

gafael ar Dafydd, yn ceisio lludd Jonathan. 

99 Jonathan yn gariadus yn canu yn iach î 

Dafydd. | 

DAFYDD a ffodd o Naioth 

yn Ramah; ac a ddaeth, ac 
a ddywedodd ger bron Jonathan, 
Beth a wneuthum i? beth yw fy 
anwiredd? a pheth yw fy mhechod 
o flaen dy dad di, gan ei fod efe 
yn ceisio fy einioes i? 

2 Ac efe a ddywedodd wrtho, Na 
atto DUw ; ni byddi farw: wele, ni 
wna fy nhad ddim, na mawr na 
bychan, heb e fyneci i mi: paham 
gan hynny y celai fy nhad y peth hyn 
oddi wrthyf fi? Nid felly y mae. 

3 A Dafydd a dyngodd eilwaith, 
ac a ddywedodd, Dy dad a ŵyr yn 
hysbys i mi gael ffafr yn dy olwg 
di; am hynny y dywed, Na chaed 
Jonathan wybod hyn, rhag ei drist- 
âu ef: cyn wired a bod yr AR- 
GLWYDD yn fyw, a'th enaid dithau 
yn fyw, mid oes ond megis cam 
rhyngof fì ac angau. 

4 Yna y dywedodd Jonathan wrth 
Dafydd, Dywed beth 7 dy ewyllys, 
a mi a'ê cwblhâf i ti. 

5 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Jonathan, Wele, y dydd, cyntaf o'r 
mis 4w y fory, a minnau gan eistedd 
a ddylwn eistedd gyd â'r brenhin i 
fwytta: ond gollwng fi, fel yr ym- 
guddiwyf yn y maes hyd brydnawn 
y trydydd dydd. 

6 Os dy dad a ymofyn yn fanwl 
am danaf; yna dywed, Dafydd gan 
ofyn a ofynodd gennad gennyf îi, i 
redeg i Bethlehem, ei ddinas ei hun: 
canys “aberth blynyddol sydd yno 
i'r holl genedl, 

7 *Os fel hyn y dywed efe, Da; 
heddwch /ydd ith was: ond os gan 


Cyn 
CRIS 


Saul yn prophwydo. 


T 





î Es, 20, 2. 
Mic. 1, &, 


8 pen, 10. 


2 gwledd, 


» Edrych 
Gen. 24. 


11. 


24.14, 


Saul yn ceisio L SAMUEL, XX. lladd Jonathan. 


Cyn  |ddipio y digia efe, gwybydd fod ei | tu a'i ystlys e7; fel pes gollyngwn) _ Cyn 
“erch! |fryd ef ar ddrwg. ; hwynt at nôd. c' 
1062. 8 Gwna gan hynny drugaredd | 921 Wele Aefyd, mi a anfonaf langc, | _ 1062. 


? pên. 18.3. âth was; canys Pi gyfammod yr | gan ddywedyd, Dos, cais y saethau. 


ARGLWYDD y dygaist dy was gyd 
â thi: ac od oes anwiredd ynof fi, 
lladd di fi; canys i ba beth y dygi 
fi at dy dad? 

9 A dywedodd Jonathan, Na atto 
Duw Aynmy i ti: canys, os gan 
wybod y cawn wybod fod malais 
wedi ei barottôl gan fy nhad i 
cod i'th erbyn, onis mynegwn 
ì fi? 

10 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Jonathan, Pwy a fynega i mi? neu 
beth os dy dad a'th ettyb yn arw? 

ll 4 A dywedodd Jonathan wrth 
Dafydd, Tyred, ac awn i'r maes. 
A hwy a aethant ill dau i'r maes. 

12 A Jonathan a ddywedodd wrth 
Dafydd, O ARGLwyDD DDUW Is- 
rael, wedì i mi chwilio meddwl fy 
nhad, ynghylch y pryd hwn y fory, 
mew drennydd; ac wele, os daioni 
Jydd tu ag at Dafydd, ac oni an- 
fonaf yna attat ti, *ai fynegi i tì; 

13 cFel hyn y gwnel yr ARGLWYDD 
i Jonathan, ac ychwaneg: os da fydd 
gan fy nhad wneuthur drwg i tì; 
yna y mynegaf i ti, ac a'th ollyngaf 
ymaith, fel yr elech mewn hedd- 
wch: a bydded yr ARGLWYDD gyd 
â thi, megis y bu gyd â'm tad i. 

14 Ac nid yn unig tra fyddwyf fi 
byw, y gwnei drugaredd yr AR- 
GLWYDD â mi, fel na byddwyf fi 
marw: | 

15 Ond Aefyd “na thorr ymaith dy 
drugaredd oddi wrth fy nhŷ i byth: 
na chwaith pan ddistrywio yr AR- 
GLWYDD elynion Dafydd, bob un 
oddi ar wyneb y ddaear. 

l6 Felly y cyfammododd Jona- 
than â thŷ Dafydd ; ac efe a ddy- 
wedodd, *“ Gofyned yr ARGLWYDD 


am. â. hyn ar law gelynion Dafydd. 


17 A Jonathan a wnaeth i Dafydd 
yntau dyngu, o herwydd efe ai 
carai ef: canys fel y carai ei enaid 
ei hun, y carai efe ef. 

18 A Jonathan a ddywedodd wrtho 
ef, fY fory yw y dydd. cyntaf o'r 
mis: ac ymofynir am danat; o her- 
wydd fe fydd dy eisteddle yn wag. 

19 Ac wedi i ti aros dridiau, y2a 
tyred i waered yn *fuan; a thyred 
i'r £lle yr ymguddiaist ynddo ?* pan 
oedd y peth ar waith, ac aros wrth 


Heb, 
yn nydd y. | faen Ezel. 
gwaith. 


20 A mi a saethaf dair o saethau 


298 


Os gan ddywedyd y dywedaf wrth 
y llangc, Wele y saethau o'r tu yma 
i ti, dwg hwynt; yna tyred di: 
canys heddwch sydd i ti, ac nid 
oes dim miwed, fel mat byw yw yr 
ARGLWYDD. 

22 Ond os fel hyn y dywedaf wrth 
y llangc, Wele y saethau o'r tu hwnt 
1 ti; dos ymaith; canys yr AR- 
GLWYDD a'th anfonodd ymaith. 


23 Ac am “y peth a leferais i, mi |"g 


a thi, wele yr ARGLWYDD /yddo 
rhyngof fi a thi yn dragywydd. 

24 Felly Dafydd a ymguddiodd 
yn y maes.. A phan ddaeth y dydd 
cyntaf o'r mis, y brenhin a eistedd- 
odd i fwytta bwyd. 

25 A'r brenhin a eisteddodd ar 
ei eisteddfa, megis' ar amseroedd 
eraill; sef ar yr eisteddfa wrth y 
pared; a Jonathan a gyfododd, ac 
Abner a eisteddodd wrth ystlys 
Saul; a lle Dafydd oedd wag. 

26 Ac nid ynganodd Saul ddim y 
diwrnod hwnnw: canys meddyliodd 
maê damwain oedd hyn ; nad oedd 
efe lân, a'i fod yn aflan. 

27 A bu drannoeth, yr ail dydd 
o'r mis, fod lle Dafydd yn wag. A 
dywedodd Saul wrth Jonathan ei 
fab, Paham na ddaeth mab Jesse 
at y bwyd, na doe na heddyw * 

98 A Jonathan a attebodd Saul, 
Dafydd gan ofyn a ofynodd ì mi 
am gael myned hyd Bethlehem : 

29 Ac efe a ddywedodd, Gollwng 
fi, attolwg; o herwydd i'n tylwyth 
ni y ;mae aberth yn y ddinas, a'm 
brawd yntau a archodd i mi fod 
ymo: ac yn awr, o chefais ffafr yn 
dy olwg, gâd i mi fyned, attolwg, 
fel y gwelwyf fy mrodyr. O her- 
wydd hyn, ni ddaeth efe i fwrdd y 
brenhin. | 

30 Yna y llidiodd digter Saul yn 
erbyn Jonathan; ac efe a ddywed- 
odd wrtho, 7'; fab êy gyndyn wrth- 
nysig, oni wn i ti ddewis mab Jesse 
yn waradwydd i ti, ac yn gywilydd 
i noethder dy fam? 

31 Canys tra fyddo mab Jesse yn 
fyw ar y ddaear, ni'th sicrhêir di 
na'th deyrnas: yn awr gan hynny 
anfon, a chyrch ef attaf; canys 
T marw a. gaiff efe, | 

32 A Jonathan a attebodd Saul 
ei dad, ac a ddywedodd wrtho, 


Jonathan yn canu 


I SAMUEL, XXI. 


Paham y bydd efe marw? beth a | odd wrtho, Paham yr yd4vyt ti yn 


wnaeth efe? 

33 A Saul a ergydiodd waywffon 
atto ef, i'w daro ef. Wrth hyn y 
gwybu Jonathan fod ei dad ef 
wedi rhoi ei fryd ar ladd Dafydd. 

34 Felly Jonathan a gyfododd oddi 
wrth y bwrdd mewn llid digllawn, 
ac ni fwyttaodd fwyd yr ail dydd 
or mis: canys drwg oedd ganddo 
dros Dafydd, o herwydd i'w dad ei 
waradwyddo ef. 

35 * A'r bore yr aeth Jonathan 
i'r maes erbyn yr amser a osodasai 
efe i Dafydd, a bachgen bychan 
gyd âg ef. 

36 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
fachgen, Rhed, cais yn awr y saeth- 
au yr ydwyf fi yn eu saethu. A'r 
bachgen a redodd: yntau a saeth- 
odd saeth * y tu hwnt iddo ef, 

37 A phan ddaeth y bachgen hyd 
y fan yr oedd y saeth a saethasai 
Jonathan, y llefodd Jonathan ar ol 
y bachgen, ac a ddywedodd, Onid 
yw y saeth o'r tu hwnt i ti? 

38 A llefodd Jonathan ar ol y 
bachgen, Cyflymma, brysia, na saf. 
A bachgen Jonathan a gasglodd y 
saethau, ac a ddaeth at eì feistr. 

39 A'r bachgen ni wyddai ddim: 
yn unig Jonathan a Dafydd a 
wyddent y peth. 

40 A Jonathan a roddodd ei offer 
at ei fachzen,ac a ddywedodd wrtho, 
Dos, dwg y rhat hyn i'r ddinas. 

41 4 A'r bachgen a aeth ymaith; 
a Dafydd a gyfododd oddi wrth y 
dehau, ac a syrthiodd i lawr ar ei 
wyneb, ac a ymgrymmodd dair 
gwaith. A hwy a gusanasant bob 
un eu gilydd, ac a wylasant y naill 
wrth y llall; a Dafydd a ragorodd. 

42 A dywedodd Jonathan wrth 
Dafydd, Dos mewn heddwch: yr 
hyn a dyngasom ni ein dau yn enw 
yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Yr 
ARGLWYDD fyddo rhyngof fi a thi, 
a rhwng fy had i a'th had dithau, 
safed hynny yn dragywydd. Ac 
efe a gyfododd ac a aeth ymaith: 
a Jonathan a aeth i'r ddinas. 


PENNOD XXIL. 

1 Dafydd yn Nob yn cael gan Ahimelech 
fara cyssegredig, 1 a Dôeg yno yn bresennol. 
8 Dafydd yn cymmeryd deddyf Golath: 
10 yn cymmeryd arno ynfydu yn Gath. 

NA y daeth Dafydd i Nob at 
» Ahimelech yr offeiriad. Ac 

Ahimelech a ddychrynodd wrth 

gyfarfod â Dafydd; ac a ddywed- 


<99 


unig, ac heb neb gyd â hi? 

2 A dywedodd Dafydd wrth Ahi- 
melech yr offeiria«l, Y brenhin a or- 
chymynodd i mi beth, ac a ddywed- 
odd wrthyf, Na chaed neb wybod 
dim o'r peth am yr hwn y'th anfon- 
ais, ac y gorchymynais i ti: a'?" gweis- 
ion a gyfarwyddulais i i'r lle a'r lle. 

3 Ac yn awr beth sydd dan dy 
law? dod $ mw bìm (orth yn fy 
llaw, neu y peth sydd i'w gael. 

4 A'r offeiriad a attebodd Dafydd, 
ac a ddywedodd, Nid oes fara cy- 
ffredin dan fy llaw i; eithr y mae 
Pbara cyssegredig: “os y llangciau 
a ymgadwasant o'r lleiaf oddi wrth 
wragedd. 

5 A Dafydd a attebodd yr offeir- 
iad, ac a ddywedodd wrtho, Dïau 
attal gwragedd oddi wrthym ni 
er ys dau ddydd neu dri, er pan 
gychwynais i; llestri y llangciau 
hefyd ydynt sanctaidd, a'r bara 
sydd megis cyffredin, “ïe, pettai wedi 
ei gyssegru heddyw yn y llestr. 

6 Felly yr offeiriad “a roddodd iddo 
ef y bara sanctaidd: canys nid oedd 
yno fara, ond y bara gosod, *yr hwn 
a dynnasid ymaith oddi ger bron yr 
ARGLWYDD, i osod bara brwd yn y 
dydd y tynnid ef ymaith. 

7 Ac yr oedd yno y diwrnod hwn- 
nw un o weision Saul yn aros ger 
bron yr ARGLWYDD, a'i enw fDôeg, 
Edomiad, y pennaf o'r bugeiliaid 
oedd gan Saul. 

8 Ï A dywedodd Dafydd wrth 
Ahimelech, Onid oes yma dan dy law 
di waywffon, neu gleddyf? canys ni 
ddygais fy nghleddyf na'm harfau 
chwaith i'm llaw, o herwydd bod 
gorchymyn y brenhin ar ffrwst. 

9 A dywedodd yr ofieiriad, Uledd- 
yf Goliath y Philistiad, yr hwn a 


| 
yn iach 4 Dafydd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1062. 


b Exod. 20. 
3 


Lef. 24, 5. 
Matt. 12.4, 
c Exod. 19, 


Zech. 7. 3, 


2 Neu 


gyssegru 
ymn y llestr, 
d Marc 2,25. 
Luc 6, 3, 
e Lef, 24, 
8, 9, 


f Ps. 52, tit. 


leddaist tì yn “nyffryn Elah ; wele |£pen.1r. 


ef wedi ei oblygyu mewn brethyn 
o'r tu ol i'r ephod: o chymmeri! 
hwnnw i ti, cymmer ; canys nid oes 

a yr un arall ond hwnnw. A 
Dafydd a ddywedodd, Nid oes o 
fath hwnnw ; dyro ef i mi. 

10 1 Dafydd hefyd a gyfododd, ac 
affodd y dydd hwnnw rhag ofn Saul, 
ac a aeth at "Achis brenhin Gath. 

1l A Pgweision Achis a ddywedas- 
ant wrtho ef, Onid hwn 4w Dafydd 
brenhin y wlad? onid i hwn y can- 
asant yn y dawnsiau, gan ddywed- 


9 Neu, 
Abimelech, 
Ps. 34, tit. 

h Ps, 66, tit. 


yd, 'Saul a laddodd ei filoedd, a|'rn.1&7. 


Dafydd ei fyrddiwn 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1062. 


k Ps. 34. tit. 





a Jn, 57, tit. 
a, 142, tìt. 


b 2 Sam, 24, 
ll. 
I Chron, 
21. 9, 
a 29, 29, 
2 Chron. 
29, 25. 


4 Neu 
lwynmewn 
uchelfa. 


Sub yn gorchymyn 





12 A Dafydd a osododd y geiriau 
hynny yn ei galon, ac a ofnodd yn 
ddirfawr rhag Achis brenhin Gath. 

13 Ac “efe a newidiodd ei wedd yn 
eu golwg hwynt; ac a gymmerth 
arno ynfydu rhwng eu dwylaw 
hwynt, ac a gripiodd ddrysau y 
porth, ac a ollyngodd ei boeryn i 
lawr ar ei farf. 

14 Yna y dywedodd Achis wrth 
ei weision, Wele, gwelwch y gwr 
yn gwallgofi; paham y dygasoch 


ef attaf fi? 
. 15 Ai eisieu ynfydion sydd arnaf fi, 


pan ddygasoch hwiî i ynfydu o'm 
blaen i? a gaiff hwn ddyfod i'm tŷ i? 


PENNOD XXII. 

1 Minteioedd yn cyrchu at Dafydd, î Adulam. 
9 Ynlau ym Mispah yn gorchymyn eî dad 
a'i fam i frenhin Moab: 5 ac wedî, cael 
rhybudd gan Gad, yn dyfod â Hareth, 6 
Saul, wrth eì erlid ef, yn achwyn rhag an- 
jyddlondeb eì weision. 9 Dôeg yn cyhuddo 
Ahimelech. 11 Saul yn gorchymyn lladd yr 
ofìeiriaid. 1 Y rhedegwyr yn maccâu: a 
Dôeg yn gwneuthur ei orchymyn ef. 20 
Abialhar yn dŵangc, ac yn dwyn y newydd- 
ion â Dafydd. 

Â DAFYDD a aeth ymaith oddi 
yno, ac a ddïangodd i ogof 

Adìhlam: a phan glybu ei frodyr 

a holl dŷ ei dad ef hynny, hwy a 

aethant i waered atto ef yno. 

2 Ymgynhullodd hefyd atto ef bob 
gwr helbulus, a phob gwr a oedd 


. “mewn dyled, a phob gwr *cystudd- 


iedig c feddwl; ac efe a fu yn dy- 


; | wysog arnynt hwy: ac yr oedd gyd 


âg ef ynghylch pedwar cant o wŷr. 
3 1 A Dafydd a aeth oddi yno 
i Mispah Moab; ac a ddywedodd 
wrth frenhin Moab, Deled, attol- 
wg, fy nhad a'm mam 4 aros gyd â 
chwi, hyd oni wypwyf beth a wnel 
Duw i mi. 
4 Ac efe a'u dug hwynt ger bron 


brenhin Moab: ac arhosasant gyd 


âg ef yr holl ddyddiau y bu Dafydd 
yn yr amddiffynfa. 

5 4 A*Gad y prophwyd a ddywed- 
odd wrth Dafydd, Nac aros yn yr 
amddiffynfa; dos ymaith, a cherdda 
rhagot i wlad Judah. Felly Dafydd 
a ymadawodd, ac a ddaeth i goed 
Hareth, 

6 1 A phan glybu Saul gael gwyb- 
odaeth am Dafydd, a'r gwŷr oedd 
gyd âg ef, (a Saul oedd yn aros yn 
Gibeah dan *bren yn Ramah, a'i 
waywfion yn ei law, a'i holl weision 
yn sefyll o'i amgylch ;) 

7 Yna Saul a ddywedodd wrth ei 


AO 


I. SAMUEL, XXII 


weision oedd yn sefyll o'i amgylch, 
Clywch, attolwg, feibion Jemini: A 
ddyry mab Jesse i chwi oll feusydd, 
a gwinllannoedd? a esyd efe chwi 
oll yn dywysogion ar filoedd, ac yn 
dywysogion ar gannoedd; 

8 Gan i chwi oll gyd-fwriadu i'm 
herbyn i, ac nad oes a fynego i mi 
wneuthur o'm mab i gynghrair â 
mab Jesse, ac nid oes meb o honoch 
yn ddrwg ganddo o'm plegid i, nac 
yn datguddio *i mi ddarfod i'm 
mab annog fy ngwas i gynllwyn i'm 
herbyn, megis y dydd hwn? 

9 * Yna yr attebodd “Dôeg yr 
Edomiad, yr hwn oedd wedi ei osod 
ar weision Saul, ac a ddywcdodd, 
Gwelais fab Jesse yn dyfod i Nob 
at Ahimelech mab “Ahitub. 

10 Ac efe a ymgynghorodd drosto 
ef â'r ARGLWYDD; ac *a roddes 
fwyd iddo ef; cleddyf Golïath y 
Philistiad a roddes efe hcfyd iddo. 

ll Yna yr anfonodd y brenhin i 
alw Ahimelech yr offeiriad, mab 
Ahitub, a holl dŷ ei dad ef, se/ yr 
offeiriaid oedd yn Nob. A hwy a 
ddaethant oll at y brenhin. 

12 A Saul a ddywedodd, Gwrando 
yn awr, mab Ahitub. Dywedodd 
yntau, Wele fi, fy arglwydd. 

13 A dywedodd Saui wrtho ef, 
Paham y cyd-fwriadasoch i'm her- 
byn i, fi a mab Jesse, gan i ti roddi 
iddo fara, a chleddyf, ac ymgynghori 
â Duw drosto ef, fel y cyfodai yn fy 
erbyn i gynllwyn, megis heddyw ? 

14 Ac Abimelech a attebodd y 
brenhin, ac a ddywedodd, Pwy ym 
mysg dy holl weision di sydd mor 
ffyddlawn a Dafydd, ac yn ddaw i'r 
brenhin, ac yn myned wrth dy or- 
chymyn, ac yn anrhydeddus yn dy 
dŷ di? 


15 Ai y dydd hwnnw y dechreuais 
1 ymgynghori â Duw drosto ef? na 
atto Duw i mi. Na osoded y bren- 
hin ddim yn erbyn ei was, mac yn 
erbyn neb o dŷ fy nhad: canys ni 
wybu dy was di ddim o hyn oll, 
nac ychydig na llawer. 

16 A dywedodd y brenhin, Gan 
farw y byddi farw, Ahimelech, tydi 
a holl dŷ dy dad. 

17 4 A'r brenhin a ddywedodd wrth 
y rhedegwyr oedd yn sefyll o'i am- 
gylch ef, Trowch, a lleddwch offeir- 
iaid yr ARGLWYDD; o herwydd bod 
eu llaw hwynt hefyd gyd â Dafydd, ac 
o herwydd iddynt wybod ffoi o hono 


ef, acna fynegasantimi. Ond gweis- | 


lladd yr offeiriaid. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1062, 





5 Heb. fy 
nghlust 4. 


c pen. 21.7. 
8. ô2. tit. 


d pen. 14. 3. 


e Gai 2L 





Dafydd yn 


Cyn 


1062. 


f Edrych 
pen. 2. 31. 


£ pen, 23, 6. 


ion y brenhin nid estynent eu llaw i 
ruthro ar offeiriaid yr ARGLWYDD. 

18 A dywedodd y brenhin wrth 
Dôeg, Tro di, a rhuthra ar yr offeir- 
iaid. A D0eg yr Edomiad a drodd, 
ac a ruthrodd ar yr offeiriaid, ac 
fa laddodd y diwrnod hwnnw bump 
a phedwar ugain o wŷr, yn dwyn 
ephod lïan. 

19 Efe a darawodd hefyd Nob, 
dinas yr offeiriaid, â min y cleddyf, 
yn wr ac yn wraig, yn ddyn bach ac 
yn blentyn sugno, ac yn ŷch, ac yn 
asyn, ac yn oen, â min y cleddyf. 

20 4 Ond un mab i Ahimelech mab 
Ahitub, a'i enw Abïathar, a ddïang- 
odd, ac £a ffodd ar ol Dafydd. 

21 Ac Abïathar a fynegodd i Da- 
fydd, ddarfod i Saul ladd offeiriaid 
yr ARGLWYDD. 

22 A dywedodd Dafydd wrth Abi- 
atliar, Gwybâm y dydd hwnnw, pan 
ocâdd Doeg yr Edomiad yno, gan 
fynegi y mynegai efe i Saul: myfi 
a fôm achlysur marwolaeth i holl 
dylwyth tŷ dy dad di. 

23 Aros gyd âmi; nac ofna: canys 
yr hwn sydd yn ceisio fy einioes i, 
sydd yn ceisio dy einioes dithau: 
ond gyd â mi y bydd4 di gadwedig. 

PENNOD XXIII. 
1 Dafydd, wedi ymofyn â'r Arglwydd trwy 

AUiathar, yn gwaredu Ceilah: TT a chwedi 

ií Dduw ddamnpos iddo ddyfodiad Saul, a 

bradwriaeth y Ceiliaid, yn dîangc o Ceilah., 

14 Jonathan yn dyfod 4 Ziph, ac yn ei 

gysuro ef. 19 Y Ziphiaid yn dangos â Saul 

pa le yr oedd efe. 25 Yntau yn dîangc rhag 

Saul ym Maon, trwy ddyfod o'r Philistiaid 

i'r wlad : 29 ac yn trigo yn Eu-gedi. 
YN A ymynegasant i Dafydd, gan 

ddywedyd, Wele y Philistiaid yn 
ymladd yn erbyn Ceilah ; ac y maent 
hwy yn anrheithio yr ysguboriau. 

2 Am hynny y gofynodd Dafydd 
i'r ARGLWYDD, gan ddywedyd, A 
âf fi a tharo y Philistiaid hyn? A'r 
ARGLWYDD a ddywedodd wrth Da- 


'|fydd, Dos, a tharo y Philistiaid, ac 


achub Ceilah. 

3 A gwŷr Dafydd a ddywedasant 
wrtho ef, Wele ni yn ofnus yma 
yn Judah: pa faint mwy os awn 
i Ceilah, yn erbyn byddinoedd y 
Philistiaid * 

4 Yna Dafydd eilwaith a ymgyng- 
horodd âr ARGLWYDD. A'r AR- 
GLWYDD ai haítebodd ef, ac a 
ddywedodd, Cyfod, dos i waered 
i Ceilah; canys myfi a roddaf y 
Philistiaid yn dy law di. 


5 A Dafydd ai wŷr a aethant i 


301 


Ceilah, ac a ymladdodd âr Phi- 
listiaid: ac a ddug eu gwartheg 
hwynt, ac a'u farawodd hwynt â 
lladdfa fawr. Felly y gwaredodd 
Dafydd drigolion Ceilah. 

6 A bu, pan “ffodd Abïathar mab 
Ahimelech at Dafydd i Ceilah, 
ddwyn o hono ef ephod yn ei law. 

7 Î A mynegwyd i Saul ddyfod 
Dafydd i Ceilah.. A dywedodd Saul, 
Duw ai rhoddodd ef yn fy llaw i: 
canys cauwyd arno ef pan ddaeth i 
ddinas â phyrth ac â barrau êdd4. 

8 A Saul a alwodd yr holl bobl 
ynghyd i ryfel, i fyned i waered i 
Ceilah, i warchae ar Dafydd ac ar 
ei wŷr. 

9 $ A gwybu Dafydd fod Saul yn 
bwriadu drwg i'w erbyn ef: ac Pefe 
a ddywedodd wrth Abïathar yr off- 
eiriad, Dwg yr ephod. 

10 Yna y dywedodd Dafydd, O 
ARGLWYDD DDUW Jsrael, gan glyw- 
ed y clybu dy was, fod Saul yn 
ceisio dyfod i Ceilah, i ddistrywio 
y ddinas er fy mwyn i. 

11 A ddyry arglwyddi Ceilah fi yn 
ei law ef? a ddaw Saul i waered, 
megis y clybu dy was? O ARGLWYDD 
Dpuw Israel, mynega, attolwg, i'th 
was. A'r ARGLWYDD a ddywedodd, 
Efe a ddaw i waered. 

12 Yna y dywedodd Dafydd, A 
“ddyry arglwyddi Ceilah fyfi a'm 
gwŷr yn llaw Saul? A'r ARGLWYDD 
a ddywedodd, Rhoddant. 

13 4 Yna y cyfododd Dafydd a'i wŷr, 
y rhat oedd ynghylch chwe chant, 
ac a aethant o Ceilah, ac arodiasant 
lle y gallent... A mynegwyd i Saul, 
fod Dafydd wedi dïangc o Ceilah; 
ac efe a beidiodd â myned allan. 

14 A Dafydd a arhosodd yn yr 
anialwch mewn amddiffynfeydd, ac 
a arhôdd mewn mynydd, yn anial- 


I. SAMUEL, XXIII. gwaredw Ceilah. 





â pen, 22. 20. | 


Cylch 
1061. 
b Num. 27, 
y | 
| 


pen. 30, 7, 


2 Heb, gau, 


wch “Ziph: a Saul a'i ceisiodd ef |<Jos.15.55. 


bob dydd; ond ni roddodd DUw 
ef yn ei law ef. 

15 A gwelodd Dafydd fod Saul 
wedi myned allan i geisio ei einioes 
ef: a Dafydd oedd yn anialwch 
Ziph, mewn coed. 

16 A Jonathan mab Saul a gyfod- 
odd, ac a aeth at Dafydd i'r coed ; 
ac a gryfhaodd ei law ef yn Nuw. 

17 Dywedodd hefyd wrtho ef, Nac 
ofna: canys llaw Saul fy nhad ni'th 
gaiff di; a thi a deyrnesi ar Israel, 
a minnau a fyddaf yn nesaf attat ti: 


a “Saul fy nhad sydd yn gwybod |4ren.24.20. 


hyn hefyd. 


Saul yn erlid Dafydd; 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1061. 


e Ps, 54, tit, 
Edrych 
pen, 26. 1, 


8 Heb, 
ar y llaw 
adehau. 

4 3 Jesimon 


9 JTeb, 
droed-le, 


tî Jos. 15.55, 
6 $ Jesimon. 


8 Edrych 
2 Meet 


2 Oraîg y 
wahan- 
um 


18 A hwy ill dau a wnaethant gyf- 
ammod ger bron yr ARGLWYDD. A 
Dafydd a arhosodd yn y coed; a 
Jonathan a aeth i'w dŷ ei hun. 

19 Yna *y daeth y Ziphiaid i fynu 
at Saul i Gibeah, gan ddywedyd, 
Onid yw Dafydd yn ymguddio gyd 
â ni mewn amddiffynfeydd yn y 
coed, ym mryn Hachilah, yr hwn 
sydd *o'r tu dehau “i'r diffaethwch? 

20 Ac yn awr, O frenhin, tyred i 
waered yn ol holl ddymuniad dy 
galon ; a bydded arnom ni ei roddi 
ef yn llaw y brenhin. 

21 A dywedodd Saul, Bendigedig 
Jfyddoch chwi gan yr ARGLWYDD: 
canys tosturiasoch wrthyf. 

22 Ewch, attolwg, parottôwch ; etto 
mynnwch wybod hefyd, ac edrych- 
wch am ei 5*gynniweirfa ef, lle y 
mae efe yn tramwy, 4 phwy ai 
gwelodd ef yno; canys dywedwyd 
i mi ei fod ef yn gyfrwys iawn. 

23 Edrychwch gan hynny, a myn- 
nwch wybod yr holl lochesau y mae 
efe yn ymguddio ynddynt, a_dy- 
chwelwch attaf fi â sicrwydd, fel yr 
elwyf gyd â chwi; ac os bydd efe 

wlad, mi a chwiliaf am dano 
ef trwy holl filoedd Judah. 

24 A hwy a gyfodasant, ac a aeth- 
ant i Ziph o flaen Saul: ond Dafydd 
a'i wŷr oedd. yn anialwch “Maon, 
yn y rhos o'r tu dehau “i'r diff- 
aethwch. 

25 Saul hefyd a'i wŷr a aeth i'w 
geisio ef. A mynegwyd i Dafydd: 
am hynny efe a ddaeth i waered i 
graig, ac a arhosodd yn anialwch 
Maon. A phan glybu Saul Avynny, 
efe a erlidiodd ar ol Dafydd yn 
anialwch Maon. 

26 A Saul a aeth o'r naill du i'r 
mynydd, a Dafydd ai wŷr o'r tu 
arall ir mynydd: ac yr oedd Da- 
fydd yn brysio i fyned ymaith rhag 
ofn Saul; canys Saul ai wŷr a 
amgylchynasant Dafydd a'i wŷr, i'w 
dala hwynt. 

27 Y “Ond cennad a ddaeth at 
Saul, gan ddywedyd, Brysia, a 
t£hyred: canys y Philistiaid a ym- 
daenasant ar hyd y wlad. 

28 Am hynny y dychwelodd Saul 
o erlid ar ol Dafydd ; ac efe a aeth 
yn erbyn y Philistiaid: o herwydd 
hynny y galwasant y fan honno 
7 Sela Hammahlecoth. 

29 4 A Dafydd a aeth i fynu oddi 
yno, ac a arhosodd yn amddiffyn- 
feydd En-gedi. 


302 


I. SAMUEL, XXIV. 


PENNOD XXIV. 


1 Dafydd, mewn ogof yn En-gedi, yn torri cwrr 
mantell Saul, ac yn arbed ei einioes ef; $ ac 
wrth hynny yn dangos eê ddiniweidrwydd. 
16 Saul yn cydnabod â faî, ac yn cym- 
meryd llw gan Dafydd, ac yn ymadael. 


PHAN ddychwelodd Saul oddi 

ar ol y Philistiaid, mynegwyd 
iddo, gan ddywedyd, Wele Dafydd 
yn anialwch En-gedi. 

2 Yna y cymmerth Saul dair mil o 
wŷr etholedig o holl Israel; ac efe a 
aeth i geisio Dafydd a'i wŷr, ar hyd 
coppa creigiau y geifr gwylltion. 

9 Ac efe a ddaeth at gorlannau y 
defaid, ar y ffordd; ac yno y7 oedd 
ocof: a ^Saul a aeth i mewn i was- 
anaethu ei gorph. A PDafydd a'i wŷr 
oedd yn aros yn ystlysau yr ogof. 

4 A gwŷr Dafydd a ddywedasant 
wrtho ef, Wele y dydd «mm yr hwn 
y dywedodd yr ARGLWYDD wrthyt, 
Wele fi yn rhoddi dy elyn yn dy 
law di, fel y gwnelych iddo megis y 
byddo da yn dy olwg. Yna Dafydd 
a gyfododd, ac a dorrodd gwrr y 
fantell oedd am Saul yn ddirgel. 

5 Ac wedi hyn “calon Dafydd a'i 
tarawodd ef, o herwydd iddo dorri 
cwrr 9mantell Saul. 

6 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
wŷr, Na atto yr ARGLWYDD ìi mi 
wneuthur y peth hyn i'm meistr, 
enneiniog yr ARGLWYDD, ìi estyn fy 
llaw yn ei erbyn ef; oblegid en- 
neiniog yr ARGLWYDD y efe. 

7 Felly yr attaliodd Dafydd ei 
wŷr â'r geiriau A47, ac ni adawodd 
iddynt gyfodi yn erbyn Saul A 
Saul a gododd i fynu o'r ogof, ac 
a aeth i ffordd. 

8 Ac ar ol hyn Dafydd a gyfod- 
odd, ac a aeth allan o'r ogof; ac 
a lefodd ar ol Saul, gan ddywed- 
yd, Fy arglwydd frenhin. A phan 
edrychodd Saul o'i ol, Dafydd a 
ostyngodd ei wyneb tu a'r ddaear, 
ac a ymgrymmodd. 

9 € A Dafydd a ddywedodd wrth 
Saul, “Paham y gwrandewi eiriau 
dynion, gan ddywedyd, Wele, y mae 
Dafydd yn ceisio niwed i ti? 

10 Wele, dy lygaid a welsant y 
dydd hwn ddarfod i'r ARGLWYDD 
dy roddi di yn fy llaw i heddyw yn 
yr ogof : a dywedwyd wrthyf am dy 
ladd di; ond 4y enaid a'th arbed- 
odd di: a dywedais, Nid estynaf fy 
llaw yn erbyn fy meistr; canys en- 
neiniog yr ARGLWYDD Jy efe. 

ll Fy nhad hefyd, gwel, ïe, gwel 


ac yntau yn ei arbed. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1061. 





a Ps, 141. 6. 
b Ps, 57. tit. 
a l42. tit. 


c 2 Sam, 24. 
10. 


d Pe. 141. 6. 


Diniweidrwydd Dafydd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1061. 


e 2 Sam, 9, 
I pon, 26. 20, 


2 Heb. 
barned, 


3 Hob. 
cauodd. 


g pen. 23,17, 


h pen, 23.29, 








gwrr dy fantell yn fy llaw ì: canys 
pan dorrais ymaith gwrr dy fantell 
di, heb dy ladd; gwybydd a gwel 
nad oes yn fy llaw i ddrygioni na 
chamwedd, ac na phechais i'th er- 
byn: etto yr wyt ti yn hela fy ein- 
ioes i, i'w dala hi. 

12 Barned yr ARGLWYDD rhyngof 
fi a thithau, a dïaled yr ARGLWYDD 
fì arnat ti: ond ni bydd fy llaw i 
arnat ti. 

13 Mecis y dywed yr hen ddiï- 
areb, Oddi wrth y rhai anwir y daw 
anwiredd: ond ni bydd fy llaw i 
arnat ti. 

14 Ar ol pwy y daeth brenhin Is- 
rael allan? ar ol pwy yr ydwyt ti 
yn erlid? ar ol *ci marw, ar ol 
f chwannen. 

15 Am hynny bydded yr ARGLWYDD 
yn farnwr, a barned rhyngoffia thi: 
edryched hefyd, a dadleued fy nadl, 
ac “achubed fi o'th law di. 

16 1 A phan orphenodd Dafydd 
lefaru y geiriau hyn wrth Saul, yna 
y dywedodd Saul, Ai dy lef di yw 
hon, fy mab Dafydd? A Saul a 
ddyrchafodd ei lef, ac a wylodd. 

17 Efe a ddywedodd hefyd wrth 
Dafydd, Cyfiawnach wyf ti na myfi: 
canys ti a delaist ìi mi dda, a min- 
nauadelaisitiddrwg. . 

18 A thi a ddangosaist heddyw 
wneuthur o honot â mi ddaioni: o 
herwydd *rhoddodd yr ARGLWYDD 
fì yn dy law di, ac ni'm lleddaist. 

19 Oblegid os caffai wr ei elyn, a 
ollyngai efe ef mewn ffordd dda? 
am hynny yr ARGLWYDD a dalo i ti 
ddaioni, am yr hyn a wnaethost i 
mi y dydd hwn. 

20 Ac wele yn awr, “mi a wn gan 
deyrnasu y teyrnesi di, ac y sicrhêir 
brenhiniaeth Israel yn dy law di. 

21 Twng dithau wrthyf fi yn awr 
i'r ARGLWYDD, na thorri ymaith fy 
had i ar fy ol, ac na ddifethi fy enw 
i o dŷ fy nhad. 

22 A Dafydd a dyngodd wrth Saul. 
A Saul a aeth i'w dŷ: Dafydd hef- 
yd a'i wŷr a aethant i fynu i'r *am- 
ddiffynfa. 


PENNOD XXV. 


1 Marwolaelh Samuel. 2 Dafydd yn Paran 
yn danfon at Nabal: 10 a chwedi ei gyf rôi 
irwy daeogrwydd Nabal, ar fedr eî ddifetha 
ef. l4 Abigail yn cael gwybod hynny, 18 yn 
cymmeryd anrheg, 29 a lhrwy eî doeihineb, 
92 yn dyhuddo Dafydd. 96 Nabal wedi 
clywed. hynny, yn marw. 99 Dafydd yn 
prïodi Abigail ac Ahinoam. 4&4 Rhoddi 
Michal ŷ Phalii, 


203 


I SAMUEL, XXV. 


A BU farw Samuel; a holl Israel 
a ymgynnullasant, ac a alar- 
asant am dano ef, ac a'i claddasant 
ef yn eì dŷ yn Ramah. A Dafydd 
a gyfododd, ac a aeth i waered i 
anialwch Paran. 

2 Ac yr oedd gwr ym Maon, ai 
* gyfoeth yn “Carmel ; a'r gwr oedd 
fawr iawn, ac iddo ef yr oedd, tair 
mil o ddefaid, a mil o eifr: ac yr oedd 
efe yn cneifio ei ddefaid yn Carmel. 

3 Ac enw y gwr oedd Nabal; ac 
enw ei wraig Abigail: a'r wraig oedd 
yn dda e deall, ac yn dêg eê gwedd: 
a'r gwr oedd galed,a drwg ei weith- 
redoedd; a Chalebiad oedd efe. 

4 4. A chlybu Dafydd yn yr an- 
ialwch, fod Nabal yn cneifio ei 
ddefaid. 

5 A Dafydd a anfonodd ddeg o 
langciau; a Dafydd a ddywedodd 
wrth y llangciau, Cerddwch i fynu i 
Carmel, ac ewch at Nabal, a chyf- 
erchwch well iddo yn fy enw i. 

6 Dywedwch fel hyn hefyd wrtho 
ef sydd yn byw mewn Uwyddiant, 
Caffech di heddwch, a'th dŷ hedd- 


wch, a'r hyn oll sydd eiddot ti 


heddwch. 

7 Ac yn awr clywais fod rhai yn 
cneifio iti: yn awr y bugeiliaid sydd 
gennyt a fuant gyd â ni, ni wnaethom 
sarhâd arnynt hwy, ac ni bu ddim 
yn eisieu iddynt, yr holl ddyddiau 
y buant hwy yn Carmel. 

8 Gofyn i'th langciau, a hwy a fyn- 
egant i ti: gan hynny caed y llangc- 
iau hyn ffafr yn dy olwg di; canys 
ar ddiwrnod da y daethom ni; dyro, 
attolwg, yr hyn a ddelo i'th law, 
i'th weision, ac i'th fab Dafydd. 

9 Ac wedi dyfod llangciau Dafydd, 
hwy a ddywedasant wrth Nabal yn 
ol yr holl eiriau hynny yn enw Da- 
fydd, ac *a dawsant. 

10 1 A Nabal a attebodd weision 
Dafydd, ac a ddywedodd, Pwy yw 
Dafydd? a phwy yw mab Jesse? lla- 
wer sydd o weision heddyw yn torri 
ymaith bob un oddi wrth ei feistr. 

ll *A gymmeraf fi fy mara a'm 
dwfr, am *cig a leddais i'm cneif- 
wyr, a'4 rhoddi i wŷr nis gwn o ba 
le y maent? 

12 Felly llangciau Dafydd a droi- 
sant i'w ffordd, ac a ddychwelasant, 
ac a ddaethant, ac a fynegasant 
iddo ef yr holl eiriau hynny. 

13 A Dafydd a ddywedodd wrth ei 
wŷr, Gwregyswch bob un ei gleddyf. 
Ac ymwregysodd pob un ei gledd- 


Marwolaeth Samuel. 







Cyn 
IST 
Cylch 
1060, 


a pen, 28, 3, 


:2 Neu, 

| negeseuau.” 

b Jos, 15, 
60. 


8 Heb, 
a fuant 
lonydd. 


c Barn, 8, 6, 


4 Heb. 
lladdfa, 


Docdlaneb Abigail, 


Cyn 
CRIST 
: Cylch 
1060. 





5 Ileb. 
a ruthrodd 
arnymnl. 


etnth1,17, 
pen. 3, 17. 
ead. o4, 


f1 Bren.14, 


a 21.21, 

2ren, 9,8, 
EJos, 15,18, 

Barn, 1,114. 


6 IIcb. yn 
dy glustiau. 





yf: ymwregysodd Dafydd hefyd ei 
gleddyf: ac ynghylch pedwar cant o 
wŷr a aeth i fynu ar ol Dafydd, a dau 
gant a drigasant gyd â'r dodrefn. 

14 4 Ac un o'r llangciau a fyneg- 
odd i Abigail gwraig Nabal, gan 
ddywedyd, Wele, Dafydd a anfon- 
odd genhadau o'r anialwch i gyf- 
arch gwell i'n meistr ni; ond efe 
5a'u difenwodd hwynt. 

15 A'r gwŷr /4 dda_iawn wrthym 
ni; ac ni wnaed sarhâd arnom ni, 
ac ni bu i ni ddim yn eisieu yr holl 
ddyddiau y rhodiasom gyd â hwynt, 
pan oeddym yn y maes. 

16 Mur oeddynt hwy i ni nos a 
dydd, yr holl ddyddiau y buom gyd 
â hwynt yn cadw y defaid. 

17 Yn awr gan hynny gwybydd, 
ac ystyria beth a wnelech: canys 
parottôwyd drwg yn erbyn ein 
meistr ni, ac yn erbyn ei holl dŷ 
ef: canys efe sydd fab i Belial, fel 
na ellir ymddiddan âg ef. 

18 Yna Abigail a frysiodd, ac a 
gymmerth ddau cant o fara, a dwy 
gostrelaid o win, a phump o ddef- 
aid wedi eu gwneuthur yn barod, a 
phŵm hobaid o gras-fd, a chân swj 
O resin, a dau cn £eisem o ffigys, 
ac a'w gosododd ar asynod. 

19 A hi a ddywedodd wrth ei 
gweision, Cerddwch o'm blaen i; 
wele fi yn dyfod ar eich ol: ond 
wrth Nabal ei gwr nid ynganodd hi. 

20 Ac a hi yn marchogaeth ar 
asyn, ac yn dyfod i waered ar hyd 
ystlys y mynydd; yna, wele Da- 
fydd a'i wŷr yn dyfod i waered i'w 
herbyn; a hi a gyfarfu â hwynt. 

91 A dywedasai Dafydd, Dïau 
gadw o honof fi yn ofer yr hyn oÌl 
ocdd gan hwn yn yr anialwch, fel 
na bu dim yn eisieu o'r hyn oll 
oedd ganddo ef: canys efe a dal- 
odd i mi ddrwg dros dda. 

22 4 Felly y gwnelo Duw i elynion 
Dafydd, ac ychwaneg, os * gadawaf 
o'r hyn oll sydd ganddo ef, erbyn 
goleuni y bore, £42 a biso ar bared. 

23 A phan welodd Abigail Dafydd, 
hi a frysiodd ac a “ddisgynodd oddi 
ar yr asyn, ac a syrthiodd ger bron 
Dafydd ar ei hwyneb, ac a ymgrym- 
modd hyd lawr, 

.24 Ac a syrthiodd wrth ei draed 
ef, ac a ddywedodd, Arnaf fi, fy 
arglwydd, arnaf fi bydded yr an- 
wiredd; a llefared dy wasanaeth- 
ferch, attolwg, *wrthyt, a gwrando 
eiriau dy law-forwyn. 


I. SAMUEL, XXV. 


25 Attolwg, na osoded fy arclwydd 
ei galon yn erbyn y gwr Belial hwn, 
sef Nabal: canys fel y mae ei enw 
ef, felly y mae yntau; Nabal gyw 
eì enw ef, ac ynfydrwydd sydd gyd 
âg ef: a minnau dy wasanaethferch, 
ni welais weision fy arglwydd, y 
rhai a anfonaist. 

26 Ac yn awr, fy arglwydd, fel y 
mae yr ARGLWYDD yn fyw, ac maî 
byw dy enaid di, gan i'r ARGLWYDD 
dy luddias di rhag dyfod i dywallt 
gwaed, ac “i ymddïal âth law dy 
hun; yn awr bydded dy elynion di, 
ar sawl a geisiant niwed i'm har- 
glwydd, megis Nabal. 

27 Ac yn awr yr anrheg yma, yr 
hon a ddug dy wasanaethferch i'm 
harglwydd, rhodder hi i'r llangciau 
sydd yn * canlyn fy arglwydd. 

28 A maddeu, attolwg, gamwedd 
dy wasanaethferch: canys yr AR- 
GLWYDD gan wneuthur a wna i'm 
harglwydd dŷ sicr; o herwydd fy ar- 
glwydd sydd yn ymladd rhyfeloedd 
yr ARGLWYDD, a drygioni ni chaf- 
wyd ynot ti yn dy Ao ddyddiau. 

29 Er cyfodi o ddyn i'th erlid di, 
ac i geisio dy enaid; etto enaid 
fy arglwydd a fydd wedi ei rwymo 
yn rhwymyn y bywyd gyd â'r AR- 
GLWYDD dy DDUW; ac enaid d 
elynion “a chwyrn-deifl efe, fel o 
ganol ceudab y ffon-dafl. 

30 A phan wnelo yr ARGLWYDD i'm 
harglwydd yn ol yr hyn oll a lefar- 
odd efe o ddaioni am danat, a phan 
y'th osodo di yn flaenor ar Israel; 

31 Yna ni bydd hyn yn " ochenaid 
i ti, nac yn dramgwydd calon i'm 
harglwydd, ddarfod i ti dywallt 
gwaed heb achos, neu ddïal o'm 
harglwydd ef ei hun: ond pan 
wnelo Duw ddaioni i'm harglwydd, 
yna cofia di dy law-forwyn. 

32 í A dywedodd Dafydd wrth Abi- 
gail, Bendigedig /yddo ARGLWYDD 
Dpuw Israel, yr hwn a'th anfonodd 
di y dydd hwn i'm cyfarfod 1: 

33 Bendigedig hefyd /o dy gyng- 
hor, a. bendigedig /yddych dithau 
yr hon a'm lluddiaist y dydd hwn 
rhag dyfod i dywallt gwaed, ac i 
ymddïal â'm llaw fy hun. 

34 Canys yn wìr, /4 y mae An- 
GLWYDD DDUW Israel yn fyw, yr 
hwn a'm hattaliodd i rhag dy 
ddrygu di, oni buasai i ti frysio a 
dyfod i'm cyfarfod, dïau 'na adaw- 
sid i Nabal, erbyn goleuni y bore, 
un a bisai ar bared. 


gwraig Nabdl. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1060, 





T Heb, 
i'th achub 
dy hun. 





$ Heb. 
rhodio wrth 


y 
b 
draed. 


| 
h Jer, 10. I8, 


9 Hd, 
syfrdan- 
dod. 


i ad, 22. 





— V— ——— tM Gau 00 







Marwolaeth Nabal. 






Cylch 
1060. 





k 


tc 


Sam, 13, 


8 


2 Heb, 
wrth ei 
thraed, 


l Jos, 15, 56. 


m 2 Sam. 3. 
14 


3 Phaltiel, 
2 Sam. 3. 


35 Yna y cymmerodd Dafydd o'i 
llaw hi yr hyn a ddygasai hi iddo 
ef; ac a ddywedodd wrthi hi, Dos 
i fynu mewn heddwch i'th dŷ: gwel, 
mi a wrandewais ar dy lais, ac a 
dderbyniais dy wyneb. | 

36 1 Ac Abigail a ddaeth at Nabal; 
ac wele, “yr oedd gwledd ganddo 
ef yn ei dŷ, fel gwledd brenhin: a 
chalon Nabal oedd lawen ynddo 
ef; canys meddw iawn oedd efe: 
am hynny nid ynganodd hi wrtho 
ef air, na bychan na mawr, nes 
goleuo y bore. 

37 A'r bore pan aeth ei feddwdod 
allan o Nabal, mynegodd ei wraig 
iddo ef y geiriau hynny; ai galon 
ef afu farw o'i fewn, ac efe a aeth 
Jel carreg. 

38 Ac ynghylch pen y deng niwr- 
nod y tarawodd yr ARGLWYDD Na- 
bal, fel y bu efe farw. 

39 $ A phan glybu Dafydd farw 
Nabal, efe a ddywedodd, Bendig- 
edig fyddo yr ARGLWYDD, yr hwn 
a ddadleuodd achos fy sarhâd i 
oddi ar law Nabal, ac a attaliodd 
ei was rhag drwg: canys yr AR- 
GLWYDD a drodd ddrygïoni Nabal 
ar ei ben ei hun. Dafydd hefyd a 
anfonodd i ymddiddan âg Abigail, 
am ei chymmeryd hi yn wraig iddo. 

40 A phan ddaeth gweision Da- 
fydd at Abigail i Carmel, hwy a 
lefarasant. wrthi, gan ddywedyd, 
Dafydd a'n hanfonodd ni aítat ti, 
i'th gymmeryd di yn wraig iddo. 

41 A hi a gyfododd, ac a ymgrym- 
modd ar e4 hwyneb hyd lawr; ac a 
ddywedodd, Wele dy forwyn yn 
wasanaethferch i olchi traed gweis- 
ion fy arglwydd. 

42 Abigail hefyd a frysiodd, ac a 
gyfododd, ac a farchogodd ar asyn, 
a phump o'i llangcesau “yn ei chan- 
lyn: a hi a aeth ar ol cenhadau 
Dafydd, ac a aeth yn wraig 1ddo ef. 

43 A Dafydd a gymmerth Ahinoam 
o!Jezreel; a hwy a fuant ill dwy- 
oedd yn wragedd iddo ef. 

44 Y A Saul a roddasai "Michal 
ei ferch, gwraig Dafydd, i ? Phalti 
mab Laïs, o Alim. 


PENNOD XXVI. 


1 Saul, wedi i'r Ziphiaid ddatguddio Dafydd, 
yn dyfod 4 Hachilah yn eî erbyn ef. 5 Da- 
fydd yn dyfod â'r wersyllfa ac yn vhwystro 
i AUisa) ladd Saul? elêo yn cymmeryd ei 
waywffon ef a'i ddwfr-lestr.. 19 Dafydd yn 
ceryddw Abner; 18 ac yn cynghori Saul. 
21 Saul yn cydnaUod ei fai. 


305 





'R “Ziphiaid a ddaethant at Saul 
i Gibeah, gan ddywedyd, Onid 

ydyw Dafydd yn llechu ym mryn 

Hachilah, ar gyfer * y diffaethwch? 

2 Yna y cyfododd Saul, ac a aeth i 
waered i anialwch Ziph, a thair mil o 
etholedigion gwŷr Israel gyd âg ef, 
I geisio Dafydd yn anialwch Ziph. 

3 A Saul a wersyllodd ym mryn 
Hachilah, yr hwn sydd ar gyfer y 
diffaethwch, wrth y ffordd: a Da- 
fydd oedd yn aros yn yr anialwch ; 
ac efe a welodd fod Saul yn dyfod 
ar ei ol ef i'r anialwch. 

4 Am hynny Dafydd a anfonodd 
ysbïwyr, ac a wybu ddyfod o vaul 
yn sicr. 

5 I A Dafydd a gyfododd, ac a 
ddaeth i'r lle y gwersyllasai Saul 
ynddo: a chanfu Dafydd y lle yr 
oedd Saul yn gorwedd ynddo, ac 
? Abner mab Ner, tywysog ei lu. A 
Saul oedd yn gorwedd “yn y wer- 
syllfa, a'r bobl yn gwersyllu o'i 
amgylch ef. 

6 Yna y llefarodd Dafydd, ac y 
dywedodd wrth Ahimelech yr Heth- 
iad, ac wrth Abisai “mab Serfiah, 
brawd Joab, gan ddywedyd, Pwy 
a â i waered gyd â mi at Saul i'r 
gwersyll? A dywedodd Abisai, Myfi 
a âf 1 waered gyd â thi. 

7 Felly y daeth Dafydd ac Abisai 
at y bobl liw nos. Ac wele Saul yn 
gorwedd ac yn cysgu yn y wersyll- 
fa, a'i waywffon wedi ei gwthio i'r 
ddaear wrih ei obennydd ef: ac 
Abner a'r bobl oedd yn gorwedd 
o'i amgylch ef. 

8 Yna y dywedodd Abisai wrth 
Dafydd, Duw a *roddes heddyw dy 
elyn yn dy law di: yn awr gan hyn- 
ny gâd i mi ei daro ef, attolwg, â 
gwaywffon, hyd y ddaear un waith, 
ae nis ail-darawa/ et. 

9 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Abisai, Na ddifetha ef: canys pwy a 
estynai ei law yn erbyn enneiniog 
yr ARGLWYDD, ac a fyddai ddïeuog? 

10 Dywedodd Dafydd hefyd, Fd 
y mae yr ARGLWYDD yn fyw, naill 
ai yr ARGLWYDD ai tery ef; ai ei 
ddydd ef a ddaw i farw; ai efe a 
ddisgyn i'r rhyfel, ac a ddifethir. 

ll “Yr ARGLWYDD a'm cadwo ì 
rhag estyn fy llaw yn erbyn en- 
neiniog yr ARGLWYDD: ond yn awr, 
cymmer, attolwg, y waywflon sydd 
wrth ei obennydd ef, a'r llestr dwfr, 
ac awn ymaith. 


12 A Dafydd a gymmerth y wayw- 





â pen. 29, 19, 
8. D-4, £it, 
2 Jesinion. 


b pen. 14.60, 
al7.ôb 
3 Neu, 
y nyhanol 
ei glun. 


ciChron, | 
2216. 


4 IIeb, 
gauodd, 


d pen, 24. 6, 





Dafydd yn cynghori, Saul, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1060. 





€ pen, 24. 14, 


ffon, a'r llestr dwfr oddi wrth oben- 
nydd Saul; a hwy aaethant ymaith; 
ac nid oedd meb yn gweled, nac yn 
gwybod, nac yn neflro: canys gyr 
oeddynt oll yn cysgu; o herwydd 
trwmgwsg oddi wrth yr ARGLWYDD 
a syrthiasai arnynt hwy. 

l3 4 Yna Dafydd a aeth i'r tu 
hwnz, ac a safodd ar ben y mynydd o 
hirbell; ac encyd fawr rhyngddynt; 

14 A Dafydd a lefodd ar y bobl, ac 
ar Abner mab Ner, gan ddywedyd, 
Onid attebi di, Abner? Yna Abner 
a attebodd, ac a ddywedodd, Pwy 
ydwyt ti 'sydd yin llefain ar y 
brenhin € 

15 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Abner, Onid gwr ydwyt ti? a phwy 
sydd fel ti yn Israel? a phaham na 
chedwaist dy arglwydd frenhin? 
canys daeth un o'r bobl i ddifetha 
y brenhin dy arglwydd di. 

16 Nid da y peth hyn a wnaethost 
ti. Fel y mae yr ARGLWYDD yn 
fyw, meibion euog o farwolaeth yd- 
ych chwi, am na chadwasoch eich 
meistr, enneiniog yr ARGLWYDD. 
Ac yn awr edrychwch pa le y mae 
gwaywffon y brenhin, a'r llestr dwfr 
oedd wrth ei obennydd ef. 

17 A Saul a adnabu lais Dafydd, 
ac a ddywedodd, Ai dy lais di yw 
hwn, fy mab Dafydd? A dywedodd 
Dafydd, Fy llais i ydyw, fy arglwydd 
frenhin. 

18 Dywedodd hefyd, Paham y mae 
fy arglwydd fel hyn yn erlid ar ol 
ei was? canys beth a wneuthum? 
neu pa ddrygioni sydd yn fy llaw? 

19 Yn awr gan hynny, attolwg, 
gwrandawed fy arglwydd frenhin 
eiriau ei wasanaethwr. Os yr AR- 
GLWYDD a'th annogodd di i'm her- 
byn, arogled offrwm: ond os meib- 
ion dynion, melldigedig fyddant 
hwy ger bron yr ARGLWYDD; o her- 
wydd hwy am gyrrasant i allan 
heddyw, fel nad ydwyf yn cael glynu 
yn etifeddiaeth yr ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, Dos, gwasanaetha dduw- 
iau dïeithr. 

20 Yn awr, gan hynny, na syrthied 
fy ngwaed i i'r ddaear o flaen wyneb 
yr ARGLWYDD: canys brenhin Is- 
rael a ddaeth allan i geisio * chwan- 
nen, megis un yn hela petris yn y 
mynyddoedd. 

21 4 Yna Saul a ddywedodd, Pech- 
ais: dychwel, Dafydd fy mab: canys 
ni'th ddrygaf mwy; o herwydd 
| gwerthfawr fu fy einioes i yn dy 


306 


I. SAMUEL, XXVII. 


olwg di y dydd hwn: wele, ynfyd 
y gw uthundl amia gyfeiliornais 
yn ddirfawr. 

22 A Dafydd a attebodd, ac a ddy- 
wedodd, Wele waywffon y brenhin; 
deled un or llangciau drosodd, a 
chyrched hi. 

23 Yr ARGLWYDD a dalo i bob 
un ei gyfiawnder ai ffyddlondeb: 
canys yr ARGLWYDD ath roddodd 
di heddyw yn fy llaw 4; ond nid 
estynwn i fy llaw yn erbyn ennein- 
log yr ARGLWYDD. 

24 Ac wele, megis y bu werthfawr 
dy einioes di heddyw yn fy ngolwg 
i, felly gwerthfawr fyddo fy einioes 
innau yngolwg yr ARGLWYDD, â 
gwareded fi o bob cyfyngdra. 

25 Yna y dywedodd Saul wrth Da- 
fydd, Bendigedig /ŷch di, fy mab 
Dafydd: hefyd ti a wnei fawredd, 
ac a orchfygi rhag llaw. A Dafydd 
a aeth i ffordd; a Saul a ddychwel- 
odd i'w fangre ei hun. 


PENNOD XXVII. 

1 Saul yn clywed bod Dafydd yn Gath, ac heb 
eì geisio ef mwyach. 5 Dafydd yn cael 
Siclag gan Achis; 9 a chan yspeilio gwled- 
ydd erail, yn peri 4 Achis goelio maî yn 
erbyn Judah yr ymladdasai efe. 

DAFYDD a ddywedodd yn ei 
galon, Yn awr difethir fi ryw 

ddydd trwy law Saul: nid oes dim 

well i mi na dïancc i dir y Philist- 

iaid; fel yr anobeithio Saul ddyfod 

o hyd i mi, ac na'm ceisio mwy yn 

holl derfynau Israel. Felly y dïiang- 

af o'i law ef. 

2 A Dafydd a gyfododd, ac a 
dramwyodd, efe ar chwe channwr 
oedd gyd âg ef, at Achis mab 
Maoch, brenhin Gath. 

3 A Dafydd a arhosodd gyd âg 
Achis yn Gath, efe aì wŷr, pob un 
gyd âi deulu; Dafydd a'i ddwy 
wragedd, Ahinoam y Jezreelees, ac 
Abigail gwraig Nabal y Garmelees. 

4 A mynegwyd i Saul, ffoi o Da- 
fydd i Gath : ac ni chwanegodd efe 
ei geisio ef m 

5 1 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Achis, O chefais yn awr ffafr yn dy 
olwg di, rhodder i mi le yn un o'r 
maes-drefi, fel y trigwyf yno: canys 
paham yr er y8. dy was di yn ninas 
y brenhin gyd â thi? 

6 Yna Achis a roddodd iddo ef y 
dydd hwnnw Siclag; am hynny y 


mae *Siclag yn eiddo brenhinoedd j* Edrych 


Judah hyd y dydd hwn. 
7 A rhifedi y dyddiau yr arhosodd 


ac yntau yn cydnabod e fai. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1060. 


Cylch 
1058. 


5. 31, 
a t 





Dafydd yn Siclag. 





3 Neu, 
Gerziaid. 


4 Neu, Â 
wnaethoch 
chwi yrfa, 
&c, 


b Edrych 
1 Chron. 2, 
9,2. 


c Barn, 1, 
16, 


5 Heb, 
â ddrewis 


Cylch 
1056. 


apen. 25.1. 


b Lef. 19. 1. 
w 20. 27. 
Deut. 18. 
10,11, 


Dafydd y'ngwlad y Philistiaid, oedd 
2 flwyddyn a phedwar mis. 

8 Y A Dafydd a'i wŷr a aethant i 
fynu, ac a ruthrasant ar y Gesuriaid, 
a'r *Gezriaid, a'r Amaleciaid: canys 
hwynt-hwy gynt oedd yn preswylio 
yn y wlad, ffordd yr elych i Sur, ïe, 
hyd wlad yr Aipht. 

9 A Dafydd a darawodd y wlad; 
ac ni adawodd yn fyw wr na gwraig; 
ac a ddug y defaid, a'r gwartheg, 
a'r asynod, a'r camelod, a'r gwisg- 
oedd, ac a ddychwelodd ac a ddaeth 
at Achis. 

10 Ac Achis a ddywedodd, *I ba 
le y rhuthrasoch chwi heddyw? A 
dywedodd Dafydd, Yn erbyn tu 
dehau Judah, ac yn erbyn tu de- 
hau ? y Jerahmeeliaid, ac yn erbyn 
£u dehau “y Ceneaid. 

ll Ac ni adawsai Dafydd yn fyw 
wr na gwraig, i ddwyn chwedlau i 
Gath; gan ddywedyd, Rhag mynegi 
o honynt i'n herbyn, gan ddywedyd, 
Fel hyn y gwnaeth Dafydd, ac felly 
y bydd ei arfer ef yr holl ddyddiau 
yr arhoso efe y'ngwlad y Philistiaid. 

12 Ac Achis a gredodd Dafydd, 
gan ddywedyd, Efe ai gwnaeth ei 
hun *yn ffiaidd gan ei bobl ei hun 
Israel; am hynny y bydd efe yn 
wasimiyn dragywydd. , 

PENNOD XXVIII 
1 Achis yn hyderu ar Dafydd. 9 Saul wedi 

difetha y dewiniaid, 4 yn eî ofn, wedî î 

Dduw ei wrthod, Y yn myned at ddewines: 

9 a honno yn codî $ fynu Samuel. 15 Saul, 

wrih glywed, eî ddinystr, yn llewygu; 21 a'r 

wraîg a'i weision yn eî nerthu ef & bwyd. 

'R Philistiaid yn y dyddiau hynny 

a gynnullasant eu byddinoedd 

yn llu, i ymladd yn erbyn Israel A 

dywedodd Achis wrth Dafydd, Gwyb- 

ydd di yn hysbys, yr âi di gyd â mi 
allan i'r gwersylloedd, ti a'th wŷr. 

2 A dywedodd Dafydd wrth Achis, 
Yn ddïau ti a gei wybod beth a all 
dy was ei wneuthur. A dywedodd 
Achis wrth Dafydd, Yn wir min- 
nau a'th osodaf di yn geidwad ar 
fy mhen i byth. 

3 « A *Samuel a fuasai farw; a 
holl Israel a alarasent am dano ef, 
ac a'i claddasent yn Ramah, sef yn 
ei ddinas ei hun. A Saul a yrrasai 
ymaith Py swynyddion a'r dewiniaid 
o'r wlad. 

4 4 Ar Philistiaid a ymgynnull- 
asant ac a ddaethant ac a wersyll- 
asant yn Sunom: a Saul a gasglodd 
holl Israel ynghyd; a hwy a_ wer- 
syllasant yn Gilboa. 


307 


I. SAMUEL, XXVIII. 


5 A phan welodd Saul wersyll y 
Philistiaid, efe a ofnodd, a'i galon 
a ddychrynodd yn ddirfawr. 

6 A phan ymgynghorodd Saul â'r 
ARGLWYDD, “nid attebodd yr AR- 
GLWYDD iddo, na thrwy freuddwyd- 
ion, na thrwy Urim, na thrwy bro- 


phwydi. 

7 $ Yna y dywedodd Saul wrth 
ei weision, Ceisiwch i mi wraig o 
berchen yspryd dewiniaeth, fel yr 
elwyf atti, ac yr ymofynwyf â hi. 
A'i weision a ddywedasant wrtho, 
Wele, y mae gwraig o berchen ys- 
pryd dewiniaeth yn Endor. 

8 A *Saul a newidiodd ei ddull, ac a. 
wisgodd ddillad eraill; ac efe a aeth, 
a dau wr gyd âg ef, a hwy a ddaeth- 
ant at y wraig liw nos. Ac efe a ddy- 
wedodd, Dewinia, attolwg, ìi mì trwy 
yspryd dewiniaeth, a dwg i fynu at- 
taf fi yr hwn a. ddywedwyf wrthyt. 

9 A'r wraig a ddywedodd wrtho ef, 
Wele, ti a wyddost yr hyn a wnaeth 
Saul, yr hwn a_ddifethodd y swyn- 
yddion a'r dewiniaid o'r wlad: pa- 
ham gan hynny yr ydwyt ti yn 
gosod magl yn erbyn fy einioes i, 
beri i mi farw? 

10 A Saul a dyngodd wrthi hi ir 
ARGLWYDD, gan ddywedyd, Fel mat 
byw yr ARGLWYDD, ni ddigwydd I 
ti niwed am y peth hyn. 

ll Yna y dywedodd y wraig, Pwy 
a ddygaf fi i fynu attat ti? Ac efe 
a ddywedodd, Dwg i mi Samuel i 

u, 
12 A'r wraig a ganfu Samucl, ac a 
lefodd â llef uchel: a'r wraig a lefar- 
odd wrth Saul, gan ddywedyd, Pa- 
ham y twyllaist fi? canys ti yv Saul. 

13 A'r brenhin a ddywedodd wrthi 
hi, Nac ofna: canys beth a welaist 
íi? A'r wraig a ddywedodd wrth 
Saul, Duwiau a welais yn dyrchafu 
o'r ddaear. 

14 Yntau a ddywedodd wrthi, Pa 
ddull sydd arno ef Abhi a ddywed- 
odd, Gwr hen sydd yn dyfod i fynu, 
a hwnnw yn gwisgo mantell. A 
gwybu Saul mai Samuel ocdd efe; 
ac efe a ostyngodd eê wyneb i lawr, 
ac a ymgrymmodd. 

15 A Samuel a ddywedodd wrth 
Saul, Paham yr aflonyddaist arnaf, 
gan beri i mi ddyfod i fynu? A dy- 
wedodd Saul, Y mae yn gyfyng iawn 
arnaf fi: canys y mae y Philistiaid 
yn rhyfela yn fy erbyn ì, a Duw a 
giliodd oddi wrthyf fi, ac nid yw yn 


Saul yn myned at ddewines. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1056. 





cpen, 14,37. 
alnr, 2.9. 


d Exod. 28, 
90. 


e1 Chron, 
10, 13, 


fy atteb mwyach, na thrwy law pro- 





Tywysogion y Plulistiaid 


Cy 
CRIST 
Cylch 
1056. 


$ pên. 15. 9. 


2 Neu, 
trosio es 
hun. 

f pen, 15. 28. 


| Job 15, & 
| 


3 Heb. 
yn fy llaw. 


n_ phwydi, na thrwy freuddwydion : 


am hynny y gelwais arnat tì, i hys- 
bysu i mi beth a wnawn. 

16 Yna y dywedodd Samuel, Pa- 
ham gan hynny yr ydwyt ti yn ym- 
ofyn â mi, gan ì'r ARGLWYDD gilio 
oddi wrthyt, a bod yn elyn i ti? 

l7 Yr ARGLWYDD yn ddïau a 
wnaeth *iddo, fmegis y llefarodd 
trwy fy llawi: canys yr ARGLWYDD 
a rwygodd y frenhiniaeth o'th law 
di, ac a'i rhoddes hi i'th gymmyd- 
og, i Dafydd : 

18 “O herwydd na wrandewaist ti 
ar lais yr ARGLWYDD, ac na chyf- 
lawnaist lidiowgrwydd ei ddigter 
ef yn erbyn Amalec; am hynny y 
gwnaeth yr ARGLWYDD y peth hyn 
ì ti y dydd hwn. 

19 Yr ARGLWYDD hefyd a ddyry Is- 
rael gyd â thi yn llaw y Philistiaid; 
ac y fory y byddi di a'th feibion gyd 
â mi: ar ARGLWYDD a ddyry wer- 
sylloedd Israel yn llaw y Philistiaid. 


20 Yna Saul a frysiodd ac a syrth- 


iodd o'i hŷd gyhyd ar y ddaear, ac a. 
ofnodd yn ddirfawr, o herwydd geir- 
iau Samuel: a nerth nid oedd yn- 
ddo; canys ni fwyttasai fwyd yr holl 
ddiwrnod na'r holl noson A0720. 

91 «I A'r wraig a ddaeth at Saul, ac 
a ganfu ei fod ef yn ddychrynedig 
iawn; a hi a ddywedodd wrtho ef, 
Wele, gwrandawodd dy law-forwyn 
ar dy lais di, a. gosodais fy einioes 
*mewn enbydrwydd, ac ufuddheais 
dy eiriau a leferaist wrthyf: 

22 Yn awr gan hynny gwrando 
dithau, attolwg, ar lais dy wasan- 
aethferch, a gâd i mi osod ger dy 
fron di dammaid o fara; a bwytta, 
fel y byddo nerth ynot, pan elech 
i'th ffordd. 

23 Ond efe a wrthododd, ac a ddy- 
wedodd, Ni fwyttâf. Etto er weis- 
ion a'r wraig hefyd a'i cymmellasant 
ef; ac efe a wrandawodd ar eu llais 
hwynt. Ac efe a gyfododd oddi ar y 
ddaear, ac a eisteddodd ar y gweiy. 

24 Ac yr oedd gan y wraig lo bras 
yn tŷ; a hi a frysiodd, ac a1 lladd- 
odd ef, ac a gymmerth beilliaid, ac 
a'4 tylinodd, ac a'i pobodd yn gri: 

25 A hi aê dug ger bron Saul, a 
cher bron ei weision: a hwy a fwyt- 
tasant. Yna hwy a gyfodasant, ac 
a aethant ymaith y noson honno. 


PENNOD XXIX. 
1 Dafydd, wrth fyned gyd â'r Philistiaid, 9yn cael 
ei wrthod gan y tywysogion. 6 Achis yn ei oll- 
wng ef ymaith, ac yn canmol ei jyddlondeb ef. 


908 


Y SAMUEL, XXIX. 





NE. A y Philistiaid a gynnullasant 
eu holl fyddinoedd i Aphec: a'r 
Israeliaid oedd yn gwersyllu wrth 
ffynnon sydd yn Jezreel. 

2 A thywysogion y Philistiaid oedd 
yn tramwy yn gannoedd, ac yn ífil- 
oedd: ond Dafydd a'i wŷr oedd yn 
cerdded yn olaf gyd âg Achis. 

3 Yna tywysogion y Philistiaid a 
ddywedasant, Beth a wna yr He- 
breaid hyn yma? Ac Achis a ddy- 
wedodd wrth dywysogion y Philist- 
iaid, Onid dyma Dafydd, gwas Saul 
brenhin Israel, yr hwn a fu gyd â 
mi * y dyddiau hyn, neu y blynydd- 
oedd hyn, ac ni chefais ddim bai 
ynddo ef, er y dydd y syrthiodd 
efe attaf hyd y dydd hwn? 

4 A thywysogion y Philistiaid a lid- 
iasant wrtho; a thywysogion y Phi- 
listiaid a ddywedasant wrtho, *Gwna 
i'r gwr hwn ddychwelyd i'w le a os- 
odaist iddo, ac na ddeled i waered 
gyd â ni i'r rhyfel; rhag “eì fod yn 
wrthwynebwr i ni yn y rhyfel: canys 
â pha beth y rhyngai hwn fodd i'w 
feistr? onid â phennau y gwŷr hyn? 

5 Onid hwn yw Dafydd, am yr 
hwn y canasant wrth eu gilydd 
y dawnsiau, gan ddywedyd, “Saul 
a laddodd ei filoedd, a Dafydd ei 
fyrddiwn ? | h 

6 4 Yna Achis a alwodd Dafydd, 
ac a ddywedodd wrtho, Fel mai 
byw yr ARGLWYDD, dïau dy fod 
di yn uniawn ac yn dda yn fy 
ngolwg i, pan elit allan a phan 
ddelit i mewn gyd â mi yn y gwer- 
syll: canys ni chefais ynot ddryg- 
ioni, or dydd y daethost attaf fi 
hyd y dydd hwn: eithr nid wyf tì 
2 wrth fodd y tywysogion. 

7 Dychwel yn awr, gan hynny, a 
dos mewn heddwch, ac na “anfodd- 


lona dywysogion y Philistiaid. 


8 T A dywedodd Dafydd wrth 
Achis, Ond beth a wneuthum 1* a 
pheth a gefaist tì yn dy was, or 
dydd y deuthum o'th flaen di hyd 
y dydd hwn, fel na ddelwn i ym- 
ladd yn erbyn gelynion fy arglwydd 
frenhin € 

9 Ac Achis a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth Dafydd, Gwn mai da 
wyt ti yn fy ngolwg i, megis angel 
Duw: ond tywysogion y Philistiaid 
a ddywedasant, Ni ddaw efe 1 fynu 
gyd â ni i'r rhyfel. 

10 Am hynny yn awr cyfod yn 
fore, a gweision dy feistr y rhaì a 
ddaethant gyd â thi: a phan gyfod- 








yn gwrthod Dafydd. 





Cyn 
CRIST 


a Edrych 
pen, 27. 7, 


b I Chron. 
l>, 19, 


c Fel pen. 
14,21. 


4 pen. 18. 7, 
a 21, ll. 


2 eb. dda 
y'ngolwg. 


8 Heh, wna 


tywysog- 
ton. 





Dafydd yn erlid 


1056. 





a pen. 23, 9. 





—————  — —  ——— —-—-—-—————_  ————  -——--  ——— —  —— — 
EU ———— a ————— ———— 


och yn fore, a phan oleuo i chwi, 

ewch ymaith. 

ll Felly Dafydd a gyfododd, efe 
ai wŷr, i fyned ymaith y bore, i 
ddychwelyd i dir y Philistiaid. A'r 
Philistiaid a aethant ì fynu ì Jezreel. 

PENNOD XXX. 

1 Yr Amaleciaid yn yspeilio Siclag. T7 Dafydd 
yn ymofyn & Duw, ac yn cael cysur i'w herlid 
hwy; 11 a thrwy waîth Aiphtiad, yn cael 
eî ddwyn at y gelynîìon, ac yn eniU adref yr 
hol, yspail. 22 Cyfraith Dafydd am cannu 
yr yspail yn uniawn rhwng yr ymladdwyr 
a'r rhaì a gadwent y dodrefn. 26 Efe yn 
anfon anrhegion i'w gyfeillion. 

PHAN ddaeth Dafydd a'i wŷr 
i Siclag y trydydd dydd, yr 

Amaleciaid a ruthrasent ar du y de- 

hau, ac ar Siclag, ac a darawsent 

Siclag, ac a'i llosgasent hi â thôn. 

2 Caeth-gludasent hefyd y gwrag- 
edd oedd ynddi: o fychan hyd fawr 
ni laddasent hwy neb, eithr dygasent 
hwy ymaith, ac aethent i'w ffordd. 

3 4 Felly y daeth Dafydd a'i wŷr 
i'r ddinas; ac wele A^ wedi e llosgi 
â thân: eu gwragedd hwynt hefyd, 
a'u meibion, a'u merched, a gaeth- 
gludasid. 

4 Yna dyrchafodd Dafydd a'r 
bobl oedd gyd âg ef eu llef, ac 
a wylasant, hyd nad oedd nerth 
ynddynt ì wylo. | 

5 Dwy wragedd Dafydd hefyd a 
gaeth-gludasid, Ahinoam y Jezreel- 
ees, ac Abigail gwraig Nabal y Car- 
meliad. 

6 A bu gyfyng iawn ar Dafydd ; 
canys y bobl a feddyliasant ei lab- 
yddio ef; o herwydd chwerwasai 
enaìd yr holl bobl, bob un am ei 
feibion, ac am ei ferched: ond 
Dafydd a ymgysurodd yn yr AR- 
GLWYDD eì DDUW. 

7 A “Dafydd a ddywedodd wrth 
Abïathar yr offeiriad, mab Ahime- 
lech, Dwg i mi, attolwg, yr ephod. 
Ac Abïathar a ddug yr ephod at 
Dafydd. 

8 A Dafydd a ymofynodd â'r AR- 
GLWYDD, gan ddywedyd, A erlidiaf 
fi ar ol y dorf hon? a oddiweddaf 
fi hi? Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Erlid: canys gan oddiweddyd y 
goddiweddi, a chan waredu y 
gwaredi. 

9 Felly Dafydd a aeth, efe a'r chwe 
channwr oedd gyd âg ef, a hwy a 
ddaethant hyd afon Besor, lle yr 
arhosodd y rhai a adawyd yn ol. 

10 A Dafydd a erlidiodd, efe a phed- 
war cant o wŷr; canys dau cân wr a 


I. SAMUEL, XXX. 


arhosasant yn ol, y rhai a flinasent 
fel na allent fyned dros afon Besor. 

ll 9 A hwy a gawsant Aipht-ddyn 
yn y maes, ac ai dygasant ef at 
Dafydd; ac a roddasant iddo fara, 
ac efe a fwyttaodd ; a hwy a1i dïod- 
asant ef â dwfr. 

12 A hwy a roddasant iddo ddarn 
o ffigys, a dau swp o resin: ac Pefe a 


fwyttaodd, a'i yspryd a ddychwelodd | 19 


atto: canys ni fwyttasai fara, ac nid 
yfasai ddwfr dridiau a thair nos. 

13 A Dafydd a ddywedodd wrtho, 
Gwas i bwy wyt ti? ac o ba le y 
daethost ti* Ac efe a ddywedodd, 
Llange o'r Aipht ydwy/ fi, gwas i 
wr o Amalec ; a'm meistr a!m gad- 
awodd, oblegid i mi glefychu er ys 
tridiau bellach. 

14 Nyni a ruthrasom az' du dehau 
cy Cerethiaid, a'r lyn sydd eiddo 
Judah, a £hu dehau “Caleb: Siclag 
hefyd a losgasom ni â thân. 

15 A Dafydd a ddywedodd wrtho, 
A fedri di fyned â mi ì waered at 
y dorf hon? Yntau a ddywedodd, 
Twng wrthyf fi ìi DDUw, na leddi fi, 
ac na roddi fi yn llaw fy meistr, a mi 
a âf â thi i waered at y dorf hon. 

16 Y Ac efe a'i dug ef i waered: 
ac wele wynt wedi ymwasgaru ar 
hyd wyneb yr holl dir, yn bwytta, 
ac yn yfed, ac yn dawnsio; o her- 
wydd yr holl yspail fawr a ddygas- 
ent hwy o wlad y Philistiaid, ac 
o wlad Judah. 

17 A Dafydd a'u tarawodd hwynt 
or cyfnos hyd brydnawn “dran- 
noeth: ac ni ddïangodd un o hon- 
ynt, oddi eithr pedwar cant o wŷr 
Ieuaingc, y rhai a farchogasant ar 
gamelod, ac a ffoisant. 

18 A Dafydd a achubodd yr hyn 


oll a ddygasai yr Amaleciaid: Da- 


fydd hefyd a waredodd ei ddwy 
wragedd. 

19 Ac nid oedd yn eisieu iddynt, 
na bychan na mawr, na mab na 
merch, na'r anrhaith, na dim ag a 
ddygasent hwy ganddynt: hyn oll 
a ddug Dafydd adref. 

20 Dug Dafydd hefyd yr holl 
ddefaid, a'r gwartheg ; y rhai a yr- 
rasant o flaen yr anifeiliaid era, 
ac a ddywedasant, Dyma anrhaith 
Dafydd. 

91 « A Dafydd a ddaeth at y ddau 
cannwr a flimasent, fel nad allent 
ganlyn Dafydd, ac a_ barasid idd- 
ynt aros wrth afon Besor: a hwy 
a aethant i gyfarfod Dafydd, ac i 


yr Amalcciaid. | 


Cyn 


b Felly 
Barn. 15. 


pen, 14. 47, 


c Jos. l4. 
13.a1.13. 
d Ezec, 25, 


6. 
Seph, 2. 5, 


2 Hob, eu 
trannoeth, 


Marwolaeth Saul 





—__ -_ _ — ^^, oas ddau TR GL ID y TN TYLE y I Y 


gyfarfod â'r bobl oedd gyd âc ef. 
A phan nesaodd Dafydd at y bobl, 
efe a gyfarchodd well iddynt. 

22 Yna yr attebodd pob gwr dryg- 
ionus, ac eiddo y fall, or gwŷr a 
aethai gyd â Dafydd, ac a ddy- 
wedasant, O herwydd nad aethant 
hwy gyd â ni, ni roddwn ni iddynt 
hwy ddim o'r anrhaith a achubas- 
om ni; eithr i bob un ei wraig, 
ai feibion: dygant Awynt ymaith, 
ac ymadawant. 

23 Yna y dywedodd Dafydd, Ni 
wnewch chwi felly, fy mrodyr, am 
yr hyn a roddodd yr ARGLWYDD i 
ni, yr hwn an cadwodd ni, ac a 
roddodd y dorf a ddaethai i'n her- 
byn, yn ein llaw ni. 

24 Canys pwy a wrendy arnoch 
chwi yn y peth hyn? canys * un fath 
Jydd rhan yr hwn a elo i waered i 
ryfel, a rhan yr hwn a arhoso gyd 
â'r dodrefn : hwy a gyd-rannant. 

25 Ac o'r dydd hwnnw allan, efe 
a osododd hyn yn gyfraith ac yn 
farnodigacth yn Israel, hyd y dydd 

wn. 

26 4 A phan ddaeth Dafydd i Sic- 
lag, efe a anfonodd o'r anrhaith i 
henuriaid Judah, sef i'w gyfeillion, 
gan ddywedyd, Wele i chwi “anrheg, 
o anrhaith gelynion yr ARGLWYDD ; 

27 Sef ìr rha oedd, yn Bethel, 
ac i'r rhai oedd yn ' Ramoth tu a'r 
dehau, ac i'r rhai oedd yn *Jattir, 

28 Ac i'r rhai oedd yn “Aroer, ac 
ì'r rha4 oedd yn Siphmoth, ac i'z 
rha oedd, yn I Estemoa, 

29 Ac i'r rhai oedd yn Rachal, 
ac i'r rhai oedd yn ninasoedd Fy 
Jerahmeeliaid, ac ì'r rhai oedd yn 
ninasoedd y Ceneaid, 

30 Ac i'r rhai oedd, yn Hormah, 
ac i'r rhai oedd yn Chor-asan, ac 
i'r rhat oedd yn Athac, 

31 Ac i'r rhaî oedd yn Hebron, 
ac i'r holl leoedd y buasai Dafydd 
a'i wŷr yn cynniwair ynddynt. 

PENNOD XXNI. 


1 Saul, wedi colli eî wŷr, a lladd ei feibion, yn 
ei ladd e$ hun. Y Y Philistiaid yn perch- 
ennogî y dinasoedd a adawsaâ yr Israeliaid ; 
8 ac yn gorfoleddu ar y cyrph meêiw.. ll 
Gwŷr Jabes Gilead yn ennill y cyrph liw 
nos, ac yn eu llosgi hwy yn Jabes, ac yn eu 
claddu yn alarus. 


'R * Philistiaid oedd yn ymladd 
yn erbyn Israel: a gwŷr Israel 
a ffoisant rhag y Philistiaid, ac a 


310 


I. SAMUEL, XXXI. 





a'i, feibion. 


syrthiasant yn archolledig ym myn-| _ Cyn 
ydd Gilboa. Ma 
2 A'r Philistiaid a erlidiasant ar| 106. 


ol Saul a'i feibion; a'r Philistiaid 
a laddasant PJonathan, ac Abina- "pen. l443. 
dab, a Malci-sua, meibion Saul. 

3 A “thrymhaodd y rhyfel yn erbyn 
Saul, ar gwŷr bwïau ai cawsant 
ef; ac efe a archollwyd yn dost gan 
y saethyddion. 

4 * Yna y dywedodd Saul wrth yr 
hwn a oedd dwyn ei arfau ef, 
Tyn dy gleddyf, a thrywana fi âg 
ef; rhag i'r rhaì dïenwaededig yma 
ddyfod a'm trywanu i, am *gwarad- 
wyddo. Ond ni fynnai ei yswain ef; 
canys efe a ddychrynasai yn ddir- 
fawr: am hynny Saul a gymmer- 
odd gleddyf, ac a syrthiodd arno. 

5 A phan welodd ei yswain farw 
o Saul, yntau hefyd a syrthiodd ar 
ei gleddyf, ac a fu farw gyd âc ef. 

6 Felly y bu farw Saul, ai dri 
mab, a'i yswain, ai holl wŷr, y 
dydd hwnnw ynghyd. 

7 Y A phan welodd gwŷr Isracl, 
y rhai oedd o'r tu hwnt i'r dyffryn, 
a'r rhaî oedd o'r tu hwnt i'r Ior- 
ddonen, ffoi o wŷr Israel, a marw 
Saul ai feibion, hwy a adawsant 
y dinasoedd, ac a ffoisant; a'r Phi- 
listiaid a. ddaethant ac a drigasant 
ynddynt. 

8 A'r bore, pan ddaeth y Philist- 
iaid i ddïosg y lladdedigion, hwy 
a gawsant Saul a'i dri mab yn gor- 
wedd ym mynydd Gilboa. 

9 A hwy a dorrasant ei ben ef, 
ac a ddïosgasant ei arfau ef, ac a 
anfonasant i wlad y Philistiaid o 
bob parth, i fynegi yn nhŷ eu delw- 
au hwynt, ac ym mysg y bobl. 

lO A gosodasant ei arfau ef yn 
nhŷ Astaroth; a'i gorph ef *a hoel- 
iasant hwy ar fur íBeth-san. 

11 T A phan glybu trigolion Jabes 
Gilead yr hyn a wnaethai y Philist- 
iaid i Saul; 

12 $ Yr holl wŷr nerthol a gyfodas- i Eêrych 
ant, ac a gerddasant ar hyd y nos, | lzil. | 
ac a ddygasant ymaith gorph Saul,| 4. 
a chyrph ei feibion ef, oddi ar fur 
Beth-san, ac a ddaethant i Jabes, 
ac "a'u llosgasant hwynt yno. 

13 A hwy a gymmerasant eu hes- 
gyrn hwynt, ac 'a'w claddasant dan |i2 Sam, 2. 
bren yn Jabes, ac a ymprydiasant| Dis. 
saith niwrnod. 


c Edrych 
2Sam.l. 
6, &c, 


d Felly 
Barn. 9, 54, 


2 Neu, 
gwai wor, 


e2 Sam.21, 
12, 


f Jos. l7.il. 
Barn,1,27. 


h Jer, 24. 5. 
Amos6. 10. 





Cyn 
CRIST 
1056, 
al Sam, 30, 

17. 


b pen, 4, 10. 


cl Sam, â. 
A2! 


2 Mob, 
beth a fw? 


d Edrych 
1 Sam, 31. 
3,4. 


Y wysfro, 
Jod fy holl, 
&c, 





AIL LYFR SAMUEL; 


YR HWN A ELWIR HEFYD, 
AIL LYFR Y BRENHINOEDD. 


PENNOD IL 


1 Yr Amaleciad, a ddygasa$ newyddion o'r 
gyflafan, ac a'i cyhuddasai ei hun o farw- 
olueth Saul, yn cael eî ladd. 17 Dafydd yn 
gwneuthur marwnad $ Saul a Jonathan. 

C ar ol marwolaeth Saul, pan 

ddychwelasai Dafydd *o ladd 

yr Amaleciaid, wedi aros o Dafydd 
ddeuddydd yn Siclag ; 

2 Yna, y trydydd dydd, wele "wr 

dyfod o'r gwersyll oddi wrth 

Saul, ca'i ddillad wedi eu rhwygo, 

a phridd ar ei ben: a phan ddaeth 

efe at Dafydd, efe a syrthiodd i 

lawr, ac a ymgrymmodd. 

3A Dafydd a ddywedodd wrtho 
ef, O ba le y daethost ti? Yntau a 
ddywedodd wrtho, O wersyll Israel 
y dïengais i. 

4 A dywedodd Dafydd wrtho ef, 
Pa *fodd y bu? mynega, attolwg, 
imi. Yntau a ddywedodd, Y bobl 
a ffodd o'r rhyfel, a llawer hefyd 
or bobl a syrthiodd, ac a fuant 
feirw; a Saul a Jonathan 'ei fab a 
fuant feirw. 

5 A Dafydd a ddywedodd wrth y 
llangc oedd yn mynegi iddo, Pa 
fodd y gwyddost ti farw Saul a 
Jonathan ei fab? 

6 A'r llangc, yr hwn oedd yn myn- 
egi iddo, a ddywedodd, Digwydd- 
odd i mi ddyfod i fynydd Gilboa; 
ac wele, “Saul oedd yn pwyso ar ei 
waywffon: wele Aefyd y cerbydau 
a'r marchogion yn erlid ar ei ol ef. 

7 Ac efe a edrychodd o'i ol, ac 
a'm canfu ìi, ac a alwodd arnaf fi. 
Minnau a ddywedais, Wele £f. 

8 Dywedodd yntau wrthyf, Pwy 
wyt ti? Minnau a ddywedais wrtho, 
Amaleciad ydwyf fi. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf fi, 
Saf, attolwg, arnaf, a lladd fi: canys 
*cyfyngder a ddaeth arnaf, o herwydd 
bod fy holl einioes ynof fi etto. 

10 Felly mi a sefais arno ef, ac a'i 
lleddais ef; canys mi a wyddwn na 
byddai efe byw ar ol ei gwympo: a 
chymmerais y goron oedd ar ei ben 
ef, a'r freichled oedd am ei fraich 
ef, ac a'u dygais hwynt yma at fy 
arglwydd. 

ll Yna Dafydd a ymaflodd yn ei 


an 


ddillad, ac *a'u rhwygodd hwynt; a'r 
holl wŷr hefyd y rhai oedd gyd âg ef. 

12 Galarasant hefyd, ac wylasant, 
ac ymprydiasant hyd yr hwyr, am 
Saul ac am Jonathan ci fab, ac am 
bobl yr ARGLWYDD, ac am dŷ Is- 
rael; o herwydd iddynt syrthio 
trwy y cleddyf. 

13 4 A Dafydd a ddywedodd wrth 
y llangc oedd yn mynegi ^yn iddo, 
O ba le *y'th Aenyw di? Yntau a 
ddywedodd, Mab i wr dïeithr o 
Amaleciad ydwyf fi. 

14 A dywedodd Dafydd wrtho, fPa 
fodd nad ofnaist ti estyn dy law i 
ddifetha enneiniog yr ARGLWYDD? 

15 A £Dafydd a alwodd ar un o'r 
gweision, ac a ddywedodd, Nesâ, 
rhuthra iddo ef. Ac efe a'i taraw- 
odd ef, fel y bu efe farw. 

16 A dywedodd Dafydd wrtho ef, 
Bydded dy waed di ar dy ben dy 
hun: canys dy enau dy hun a 
dystiolaethodd yn dy erbyn, gan 
ddywedyd, Myfi a leddais ennein- 
ìog yr ARGLWYDD. 

17 TA Dafydd a alarnadodd yr 
alarnad hon am Saul ac am Jona- 
than ei fab: 

18 (Dywedodd hefyd am ddysgu 
meibion Judah ê saethu â bwa: 
wele, y mae yn ysgrifenedig "yn 
llyfr ^Jazer.) 

19 O ardderchawgrwydd Israel, efe 
a archollwyd ar dy uchelfaoedd di: 
pa fodd y cwympodd y cedyrn ! 

20 'Nac adroddwch Ag yn Gath; 


na fynegwch yn heolydd Ascalon: ls 


rhac “llawenychu merched y Phi- 
listiaid, rhag gorfoleddu o ferched 
y rhai dïenwaededig. 

91 O fynyddoedd Gilboa, na «/d4s- 
gyned arnoch chwi wlith na gwlaw, 
na meusydd o offrymmaul canys 
yno y bwriwyd ymaith darian y ced- 
yrn yn ddirmygus, tarian Saul, /el 
pe buasai heb eê enneinio âg olew. 

22 Oddi wrth waed y lladdedigion, 
oddi wrth frasder y cedyrn, ni throdd 
bwa Jonathan yn ol, a chleddyf Saul 
ni ddychwelodd yn wag. 

23 Saul a Jonathan oedd gariadus 
ac $anwyl yn eu bywyd, ac yn eu 


| marwolaeth ni wahanwyd hwynt: 





Cyn 
CRIST 


1056. 


e pen, 9. ôl, 
u 13, ôl, 





4 U daethost 
i? 
f Ps, 105, 15. 


& pen. 4, 10, 


h Jos. 10.13. 


5 Neu, yr 
uniawn. 


k Edrych 
1 Sam. 18.6. 


o 


Neu, 
hyfr yd, 
neu, b4r- 
aidd, 


( 


Enneinio Dafydd 


II. SAMUEL, II. 





yn frenhin ar Judah. 





Cyn 
CRIST 
105b. 





a Darn.l.l. 
1 Sam. 23. 


Cylch 
1050. 


cynt oeddynt na'r eryrod, a chryf- 
ach oeddynt na'r llewod. 

24 Merched Israel, wylwch am 
Saul, yr hwn oedd yn eich dilladu 
chwi âg ysgarlad, gyd â hyfrydwch, 
yr hwn oedd yn gwisgo addurn- 
wisg aur ar eich dillad chwi. 

25 Pa fodd y cwympodd y cedyrn 
y'nghanol y rhyfel! Jonathan, â a 
laddwyd ar dy uchelfaoedd ! 

26 Gofid sydd arnaf am danat ti, 
fy mrawd Jonathan: cu iawn fuost 
gennyf fi: rhyfeddol oedd dy gar- 
iad tu ag attaf fi, tu hwnt i gariad 
gwragedd. 

2/7 Pa fodd y syrthiodd y cedyrn, 
ac y difethwyd arfau rhyfel ! 


PENNOD II. 

1 Dafydd, ar archiad Duw, yn myned gyd â'i 
wŷr $ Hebron; Ue y gwnaed ef yn frenhin ar 
Judah: 5 yn canmol gwŷr Jabes Gilead, am 
eu caredigrwydd i Saul. 8 Abner yn gwneuth- 
ur Isboseth yn frenhân ar Israel. 12 Ymladd 
creulawn rhwng deuddeg o wŷr Abner a deu- 
ddeg o wŷr Joab. 18 Lladd 4Asahel. 25 
Jcab, ar ddeisyfiad. Abner, yn galw y bobl 
yn ol. 92 Cluddedigaeth Asahel. 

Av ar ol hyn *yr ymofynodd Da- 

fydd â'r ARGLWYDD, gan ddy- 
wedyd, A âf fi i fynu i'r un o ddin- 

asoedd Judah? A'r ARGLWYDD â 

ddywedodd wrtho ef, Dos i fynu. 

A dywedodd Dafydd, I ba le yr 

âf 1 fynu? Dywedodd yntau, I He- 

bron. 

2 A Dafydd a aeth i fynu yno, a'i 
ddwy wragedd hefyd, Ahinoam y 
Jezreelees, ac Abigail gwraig Na- 
bal y Carmeliad. 

3 A Dafydd a ddug i fynu eì wŷr 
y rhaì oedd gyd âg ef, pob un Ô'i 
deulu: a hwy a arhosasant yn nin- 
asoedd Hebron. 

4 A gwŷr Judah a ddaethant, ac a 
enneiniasant Dafydd yno yn fren- 
hin ar dŷ Judah. A mynegasant i 


»1Sam.31.| Dafydd, gan ddywedyd, mat ” gwŷr 


c Ruth 2, 20, 
a, 


| grymmus: canys marw a fu eich 
312 


Jabes Gilead a gladdasent Saul. 

5 $ A Dafydd a anfonodd genhad- 
au at wŷr Jabes Gilead, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Bendigedig ydych 
chwi gan yr ARGLWYDD, y rhai a 
wnaethoch y drugaredd hon â'ch 
arglwydd Saul, ac a'i claddasoch ef. 

6 Ac yn awr yr ARGLWYDD a 
wnclo â chwi drugaredd a gwirion- 
edd: minnau hefyd a dalaf i chwi 
am y daioni hwn, oblegid i chwi 
wneuthur y peth hyn. 

7 Yn awr gan hynny ymnerthed 
eich dwylaw, a byddwch feibion 


arglwydd Saul, a thŷ Judah a'm 
henneiniasant innau yn frenhin ar- 
nynt. 

8 Sl Ond Abner mab Ner, tywysog 
y filwriaeth oedd gan Saul, a gym- 
merth “Isboseth mab Saul, ac a'i 
dug ef drosodd i Mahanaim; 

9 Ac efe a'i gosododd ef yn fren- 
hin ar Gilead, ac ar yr Assuriaid, 
ac ar Jezreel, ac ar Ephraim, ac ar 
Benjamin, ac ar holl Israel. 

10 Mab deugein-mlwydd oedd Is- 
boseth mab Saul, pan ddechreu- 
odd deyrnasu ar Israel; a dwy 
flynedd y teyrnasodd efe. Tŷ Ju- 
dah yn unig oedd gyd â Dafydd. 

ll A “rhifedi y dyddiau y bu Da- 


fydd yn frenhin yn Hebron ar dŷ| ni 


Judah, oedd saith mlynedd a chwe 
mis. 

12 1 Ac Abner mab Ner, a gweis- 
ion Isboseth mab Saul, a aethant 
allan o Mahanaim i Gibeon. 

13 Joab hefyd mab Serfiah, a 
gweision Dafydd, a aethant allan, 
ac a gyfarfuant ynghyd wrth *lyn 
Gibeon: a hwy a eisteddasant wrth 
y llyn, rhai o'r naill du, a'r lleill 
wrth y llyn o'r tu arall. 

14 Ac Abner a ddywedodd wrth 
Joab, Cyfoded yn awr y llangciau, 
a chwareuant ger ein bronnau ni. 
A dywedodd Joab, Cyfodant. 

15 Yna y cyfodasant, ac yr aethant 
drosodd dan rif, deuddeg o Ben- 
Jamin, se7/ oddi wrth Isbozeth mab 
Saul, a deuddeg o weision Dafydd. 

i6 A phob un a ymaflodd ym 
mhen eu gilydd, ac a yrrodd ei 
gleddyf yn ystlys ei gyfaill; felly 
y cyd-syrthiasant hwy. Am hynny 
y galwyd y lle hwnnw * Helcath 
Hassurim, yn Gibeon. 

17 A bu ryfel caled iawn y dwthwn 
hwnnw; a tharawyd Abner, a gwŷr 
Isracl, o flaen gweision Dafydd. 

18 1 A £thri mab Serfiah oedd yno, 
Joab, ac Abisai, ac Asahel: ac Asa- 
hel oedd “mor fuan ar ei draed ag 
un o'r iyrchod sydd yn y maes. 

19 Ac Asahel a ddilynodd ar ol 
Abner; ac wrth fyned ni throdd 
ar y tu dehau nac ar y tu aswy, 
oddi ar ol Abner. 

20 Yna Abner a edrychodd o'i ol, 
ac a ddywedodd, Ai tydi gw Asa- 
hel? A dywedodd yntau, 76, myfi. 

21 A dywedodd Abncr wrtho ef, 
Tro ar dy law ddehau, neu ar dy 
law aswy, a dal i ti un o'r llangc- 


lau, a chyìnmer 1 


« e 4 Nen, 
ti ei *arfau ef.| yspai. 


Cyn 
CRIS'T 
Cylch 
1035. 





2 Es-baal, 
J Chron. 8, 
93, a.9, 39. 








































1050. 


d pen, 5. 5. 
1 Bren, 2, 


Cylch 
1053. 


e Jer.4I. 12, 


3 Maes y 
cedyrn, 


fI Chron, 
2, 16, 


£2 Chron, 
12, 8, 





ddywedaist, dïau yna 5y bore yr 
aethai y bobl i fynu, bob un oddi 
ar ol ei frawd. 

28 Felly Joab a udganodd mewn 
udgorn; a'r holl bobl a safasant, 
ac nid erlidiasant mwyach ar ol 
Israel, ac ni chwanegasant ymladd 
mwyach. 

29 Ac Abner ai wŷr a aethant 
trwy y gwastadedd ar hyd y nos 
honno, ac a aethant dros yr Ior- 
ddonen, ac a aethant trwy holl 
Bithron, a daethant i Mahanaim. 

30 A Joab a ddychwelodd oddi ar 
ol Abner: ac wedi iddo gasglu yr 
holl bobl ynghyd, yr oedd yn eis- 
ieu o weision Dafydd bedwar gwr 
ar bymtheg, ac Asahel. 

31 A gweision Dafydd a daraw- 
sent o Benjamin, ac o wŷr Abner, 
dri chant a thri ugain gwr, fe y 
buant feirw, 

32 1 A hwy a gymmerasant Asahel, 
ac a'i claddasant ef ym meddrod 
ei dad, yr hwn oedd yn Bethlehem. 
A Joab ai wŷr a gerddasant ar 
hyd y nos, ac yn Hebron y goleu- 


| odd arnynt. 


313 











Lladd Asahe. II. SAMUEL, III. Meibion Dafydd. 
c n1ŷr cy ai fynnai Asahel droi oddi ar PENNOD III. Yn, 
1053, 92 Ac Abner a ddywedodd eil- | íD4. Ed a yn gryfach (ra y parhaodd | mys 

” >^ |waith wrth Asahel, Cilia oddi ar fy | bron” 6 Alner yn anfoddlewn 4 Tdpsan, 12 
ol i: paham y tarawaf di i lawr? yn cilio at Dafydd. 19 Dafydd yn ei dder- 
canys pa fodd y codwn fy ngolwg byn ef, dan ammod iddo ef ddwyn iddo ei 
ar joab dy frawd di wedi hynny? cat, 11 alt MR on 

23 Ond efe a wrthododd ymadaw. | a'i olteng ymadh. 22 Joab yn dychudyd 
Am hynny Abner a'i tarawodd ef â o'r rhyfel, yn anfoddlawn 4 Dafydd, ac yn 

h pen. 8. 27. bôn y waywffon hdan y bummed as, lladd Abner. 28 Dafydd yn melldithio Joab, 
a29.10. |a'r waywffon a aeth allan o'r tu cefn | _ ôl ac yn galaru am Abner, 
iddo; ac efe a syrthiodd yno, ac a A ryfel hir rhwng tŷ Saul a 
fu farw yn ei le: a phawb a'r oedd thŷ Dafydd: a Dafydd oedd yn 
yn dyfod i'r lle y syrthiasai Asahel | myned gryfach gryfach, ond tŷ Saul 
ynddo, ac y buasai farw, a safasant. | oedd yn myned wannach wannach. 

24 Joab heíyd ac Abisai a erlid- | 2*A meibion a anwyd i Dafydd yn |*J Chron. 
iasant ar ol Abner: pan fachludodd | Hebron: a'i gyntaf-anedig ef oedd| 
yr haul, yna y dacthant hyd fryn | Amnon, o Ahinoam y Jezreelees ; 

Ammah, yr hwn sydd gyferbyn â| 3 Â'I ail /ab oedd “Chileab, oj|*Ne, 
Gïah, tu ag anialwch Gibeon, Abigail gwraig Nabal y Carmeliad; | iChron. 

25 T A meibion Benjamin a ym- | a'r trydydd, Absalom, mab Maachah | ^” 
gasglasant ar ol Abner, ac a aeth- | ferch Talmai brenhin Gesur; 
ant yn un fintai, ac a safasant ar | 4 Ar pedwerydd, Adonïah, mab 
ben bryn. Haggith; a'r pummed, Sephatïah, 

26 Yna Abner a alwodd ar Joab, | mab Abital: 
ac a ddywedodd, Ai byth y difa y | 5 A'r chweched, Ithream, o Eglah 
cleddyf? oni wyddost ti y bydd | gwraig Dafydd. Y rhai hyn a an- 
chwerwder yn y diwedd? hyd ba | wyd i Dafydd yn Hebron. 
bryd gan hynny y byddi heb ddy- | 6 A thra yr ydoedd rhyfel rhwng 
wedyd wrth y bobl am ddychwelyd | tŷ Saul a thŷ Dafydd, yr oedd Ab- 
oddi ar ol eu brodyr? ner yn ymegnïo dros dŷ Saul. 

27 A dywedodd Joab, Fel mat | 7 Ond i Saul y buasai ordderch- 

iad... |byw DUW, oni 'buasai yr Ayn a | wraig ai henw PRispah, merch |Pren. 21. 


Aiah: ac Jsboseth a ddywedodd 
wrth Abner, Paham yr aethost ì 
mewn at ordderch-wraig fy nhad? 

8 Yna y digiodd Abner yn ddir- 
fawr o herwydd geiriau Isboseth, | 
ac a ddywedodd, Ai “pen ci gdwy/|“ Deut. 2 
fi, yr hwn ydwyf heddyw yn erbyn | 1Sum.2t. 
Judah yn gwneuthur trugaredd âl re 
thŷ Saul dy dad di, â'i frodyr, ac â'i 
gyfeillion, a heb dy roddi di yn llaw 
Dafydd, pan osodaist i'm herbyn fai 
am y wraig hon heddyw ? 

9 “Fel hyn y gwnelo Duw i Abner, |4Ruh1. 
ac fel hyn y chwanego iddo, onid| 2... 
megis y tyngodd yr ARGLWYDD wrth 
Dafydd, felly y gwnaf iddo ef; 

10 Gan droi y frenhiniaeth oddi 
wrth dŷ Saul, a dyrchafu gorsedd- 
faingc Dafydd ar Israel, ac ar Ju- 
dah, *o Dan hyd Beer-seba. 

ll Ac ni feiddiodd efe mwyach 
atteb gair i Abner, rhag ei ofn ef. 

12 1 Ac Abner a anfonodd gen- 
hadau at Dafydd drosto ei hun, gan 
ddywedyd, Eiddo pwy yw y wlad? 
a chan ddywedyd, Gwna gynghrair 
â mi; ac wele, fy llaw i fydd gyd 
â thi, i droi attat ti holl Israel. 


pen, 9, 8, 
a 16, 9. 


eBarn.20. 1, 
1 Bren. 4, 
20. 


1048, 








Dafydd, yn derbyn A0bmner, TU. SAMUEL, IIL a Joab yn et ladd. 





13 $ A dywedodd yntau, Da; myfi 
a wnaf gyfammod â thi: etto un 
peth yr ydwyf fi yn ei geisio gen- 
nyt, gan ddywedyd, Ni weli fy wyn- 
eb, oni ddygi di yn gyntaf Michal 
merch Saul, pan ddelech i edrych 
yn fy wyneb. 

14 A Dafydd a anfonodd genhad- 
au at Isboseth mab Saul, gan ddy- 
wedyd, Dyro 4 94 fy ngwraig Michal, 
yr hon a ddyweddïais i mi 'am gant 
o flaen-grwyn y Philistiaid. 

15 Ac Isboseth a anfonodd, ac ai 
dug hi oddi wrth e; gwr, sef oddi 
wrth £ Phaltïel mab Lais. 

lG A'i gwr a aeth gyd â hi, gan 
fyned ac wylo ar ei hol hi, hyd 
Bahurim. Yna y dywedodd Abner 
wrtho ef, Dos, dychwel. Ac efe a 
ddychwelodd. 

17 4 Ac Abncer a lefarodd wrth hen- 
uriaid Israel, gan ddywedyd, * Cyn 
hyn yr oeddych chwi yn ceisio Da- 
fydd yn frenhin arnoch. 

18 Ac yn awr gwnewch Aynny: 
canys yr ARGLWYDD a lefarodd am 
Dafydd, gan ddywedyd, Trwy law 
Dafydd fy ngwas y gwaredaf fy 
mhobl Israel o law y Philistiaid, ac 
o law eu holl elynion. 

19 Dywedodd Abner hefyd wrth 
Benjamin: ac Abner a aeth i ym- 
ddiddan â Dafydd yn Hebron, am 
yr hyn oll oedd dda y'ngolwg Is- 
rael, ac yngolwg holl dŷ Benjamin. 

20 Felly Abner a ddaeth at Da- 
fydd i Hebron, ac ugeinwr gyd âg 
ef. A Dafydd a wnaeth wledd i Ab- 
ner, ac i'r gwŷr ocdd gyd âc ef. 

21 A dywedodd Abner wrth Da- 
fydd, Mi a gyfodaf ac a âf, ac a 
gasglaf holl Israel at fy arglwydd 
frenhin, fel y gwnelont gyfammod â 
thi, ac y teyrnasech di ar yr hyn oll 
a chwennych dy galon. A Dafydd 
a ollyngodd Abner ymaith; ac efe 
a aeth mewn heddwch. 

22 «4 Ac wele weision Dafydd a 
Joab yn dyfod oddi wrth y dorf, 
ac anrhaith fawr a ddygasent hwy 
ganddynt: ond nid oedd Abner 
gyd â Dafydd yn Hebron; canys 
efe a'i gollyngasai ef ymaith, ac yn- 
tau a aethai mewn heddwch. 

23 Pan ddaeth Joab a'r holl lu 
oedd gyd âg ef, mynegwyd i Joab, 
gan ddywedyd, Abner mab Ner a 
ddacth at y brenhin; ac efe a'i 
gollyngodd ef ymaith, ac efe a acth 
mewn heddwch. 

24 A Joab a ddaeth at y brenhin, 


814 


ac a ddywedodd, Beth a wnaethost 
ti? wele, daeth Abner attat ti; paham 
gollyngaist ef i fyned ymaith ? 

25 Ti a adwaenit Abner mab Ner, 
mai i'th dwyllo di y daeth efe, ac i 
wybod dy fynediad allan, a'th ddy- 
fodiad i mewn, ac i wybod yr hyn 
oll yr wyt ti yn ei wneuthur. 

26 A Joab a aeth allan oddi wrth 
Dafydd, ac a anfonodd genhadau 
ar ol Abner; a hwy a'i dygasant ef 
yn ol oddi wrth ffynnon Sirah, heb 
wybod i Dafydd. 

27 A phan ddychwelodd Abner i 
Hebron, Joab "a'i irodd ef o'r neill- 
du yn y porth, i ymddiddan âg ef 
mewn heddwch; ac a'i tarawodd ef 
yno dan y bummed as, fel y bu 
efe farw, o herwydd gwaed “Asahel 
eì frawd ef. 

28 4 Ac wedi hynny y clybu Da- 
fydd, ac y dywedodd, Dïeuoc yd- 
wyf fi 2m brenhiniaeth ger bron 
yr ARGLWYDD byth, oddi wrth waed 
Abner mab Ner: 

29 Syrthied ar ben Joab, ac ar 
holl dŷ ei dad ef: fel na *phallo fod 
un o dŷ Joab yn ddiferllyd, neu yn 
wahan-glwyfus, neu yn ymgynnal 
wrth fagl, neu yn syrthio ar gledd- 
yf, neu mewn eisieu bara. 

30 Felly Joab ac Abisai eì frawd 
ef a laddasant Abner, o herwydd 
lladd o hono ef 'Asahel eu brawd 
hwynt mewn rhyfel yn Gibeon. 

31 4 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Joab, ac wrth yr holl bobl oedd gyd 
âg ef, PRhwygwch eich dillad, ac 
" ymwregyswch mewn sachlïan, a, 
galerwch o flaen Abner. A'r bren- 
hin Dafydd cedd yn myned ar ol 
^yr elor. 

32 A hwy a gladdasant Abner yn 
Hebron. A'r brenhin a ddyrchaf- 
odd ei lef, ac a wylodd wrth fedd 
Abner; a'r holl bobl a wylasant. 

33 A'r brenhin a alarnadodd am 
Abner, ac a ddywedodd, Ai fel y 
mae yr ynfyd yn marw, y bu farw 
Abner? 

34 Dy ddwylaw nid oeddynt yn 
rhwym, ac nid oedd dy draed wedi 
eu rhoddi mewn egwydydd: syrth- 
iaist fel y syrthiai 422 o flaen meib- 
ion enwir. A'r holl bobl a chwan- 
egasant wylo am dano ef. 

35 A phan ddacth yr holl bobl i 
beri 1 Dafydd fwytta bara, ahi 
etto yn ddydd, Dafydd a dyngodd, 
gan ddywedyd, Fel hyn y gzwnclo 
Duw i mi, ac fel hyn y ehwanego, 








Lladd Isbosceth. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1048, 


3 Neu, 
drallod- 
wyd. 


a Jos. 18, 25, 


b Neh.11.30. 


€ pen. 9. 3. 


9 Neu, 

Merib-badl. 
l Chron, 8. 
34, a.9, 40, 


d pen, 2, 23, 


os archwaethaf fara, na dim oll, nes 
machludo yr haul. 

36 A'r holl bobl a wybuant Aym- 
ny, a da oedd Ayn yn eu golwg 
hwynt: a'r hyn oll a wnaì y bren- 
hin, oedd dda y'ngolwg y bobl. 

37 A'r holl bobl a holl Israel a 
wybuant y diwrnod hwnnw, na 
ddarfuasai o fodd y brenhin ladd 
Abner mab Ner. 

38 A'r brenhin a ddywedodd wrth 
ei weision, Oni wyddoch chwi i dy- 
wysog ac i wr mawr syrthio hedd- 
yw yn Israel? 

39 A minnau ydwyf “eiddil hedd- 
yw, er fy enneinio yn frenhin; a'r 
gwŷr hyn, meibion Serfiah, sydd 
ry galed i mi. P Yr ARGLWYDD â 


.|dâl i'r hwn a wnaeth y drwg yn ol 
4| ei ddrygioni. 


PENNOD IV. 


1 Tra yr oedd yr Israeliaid yn ddychrynedig 
o achos marwolaeth Abner, 2 baanah a 
Rechab yn lladd Isboselh, ac yn dwyn ei 
ben ef â Hebron. 9 Dafydd yn perï eu 
lladd hwythau, a chladdu pen Isboseth. 

PHAN glybu mab Saul farw o 
Abner yn Hebron, ei ddwylaw a 
laesasant, a holl Israel a *ofnasant, 

2 A dau wr oedd gan fab Saul yn 
dywysogion ar dorfoedd: enw un 
oe«« Baanah, ac enw yr ail Rechab, 
meibion Rimmon y Beerothiad, o 
feibion Benjamin: (canys * Beeroth 
hefyd a gyfrifid i Benjamin: 

3 A'r Beerothiaid a ffoisent i ? Git- 
íaim, ac a fuasent yno yn ddïeithr- 
iaid hyd y dydd hwn.) | 

4 Ac i “Jonathan, mab Saul, yr 
ocdd mab cloff o'i draed. Mab pîm 
mlwydd oedd efe pan ddaeth y gair 
am Saul a Jonathan o Jezreel; a'i 
fammaeth a'i cymmerth ef, ac a 
ffodd: a bu, wrth frysio o honi i 
ffoi, iddo ef syrthio, fel y cloffodd 
efe. A'i enw ef ocdd *Mephiboseth. 

5 A meibion Rimmon y Beeroth- 
iad, Rechab a Baanah, a aethant ac 
a ddaethant, pan wresogasai y dydd, 
1 dŷ Isboseth; ac efe oedd yn gor- 
wedd ar wely ganol dydd. 

6 Ac wele, hwy a ddaethant i mewn 
ì ganol y tŷ, /e rhai yn prynu 
gwenith; a hwy ai tarawsant ef 
“dan y bummed ascem»* a Rechab a 
Baanah ei frawd a ddïangasant. 

7 A phan ddaethant i'r tŷ, yr oedd 
efe yn gorwedd ar eì wely o fewn 
ystafell ei wely: a hwy ai taraw- 
sant ef, ac a dorrasant ei ben ef; 


ac a gymmerasant ei ben ef, ac a. 


015 


II. SAMUEL, IV. 


gerddasant trwy y gwastadedd ar 
hyd y nos. 

8 A hwy a ddygasant ben Is- 
boseth at Dafydd i Hebron; ac a 
ddywedasant wrth y brenhin, Wele 
ben Isboseth mab Saul, dy elyn di, 
yr hwn a geisiodd dy einioes di: 
ar ARGLWYDD a roddes i'm har- 
glwydd frenhin ddïal y dydd hwn 
ar Saul, ac ar ei had. 

9 «A Dafydd a attebodd Rechab 
a Baanah ei frawd, meibion Rim- 
mon y Boerothiad, ac a ddywed- 
odd wrthynt, Fel mai byw yr AR- 
GLWYDD, yr hwn a ryddhaodd fy 
enaid o bob cyfyngdra, 

10 Pan “fynegodd tm i mi, gan 
ddywedyd, Wele, bu farw Saul, (ac 
yr oedd yn ei olwg ei hun megis un 
yn dwyn llawen-chwedl,) mi a ym- 
aflais ynddo, ac ai lleddais ef yn 
Siclag, *yr hwn a dybiasai y rhodd- 
aswn iddo obrwy am ei chwedl: 

ll Pa faint mwy y gwnaf i ddyn- 
ion annuwiol a laddasant wr cyf- 
iawn yn ei dŷ, ar ei wely? Yn awr, 
gan hynny, oni cheisiaf ei waed ef 
ar eich llaw chwi? ac om thorraf 
chwi ymaith oddi ar y ddaear? 

12 A Dafydd a orchymynodd i'w 
langciau; a hwy au lladdasant 
hwy, ac a dorrasant eu dwylaw 
hwynt a'u traed, ac a'w crogasant 
hwy uwch ben y llyn yn Hebron. 
Ond pen Isboseth a gymmerasant 
hwy, ac a'ê claddasant ym fmedd- 
rod Abner, yn Hebron. 


PENNOD V. 

1 Y llwythau yn dyfod ií Hebron â enneinio 
Dafydd yn frenhin ar Israel. 4 Oedran Da- 
fydd. 6 Dafydd yn ennill Sïon oddi ar y 
Jebusiaid, ac yn trigo ynddi. 11 Hiram yn 
anfon at Dafydd. 19 Geni meibion iddo yn 
Jerwsalem. 11 Dafydd, trwy gyfarwyddyd 
Duw, yn taro y Philistiaid yn baal-perasim, 
22 ac wrth y morwydd. 

NA ^holl lwythau Israel a 

ddaethant at Dafydd i He- 
bron, ac a lefarasant, gan ddywed- 
yd, Wele, *? dy asgwrn di a'th gnawd 
ydym ni. 

2 Cyn hyn hefyd, pan oedd Saul 
yn frenhin arnom ni, “ti oeddit 
yn arwain Isracl allan, ac yn eu 
dwyn i mewn: a dywedodd yr AR- 
GLWYDD wrthyt tì, “Ti a borthi fy 
mhobl Israel, a thi a fyddi yn flaen- 
or ar Israel. 

3 Felly holl henuriaid Israel a 
ddaethant at y brenhin i Hebron: 
a'r brenhin Dafydd a wnaeth gyfam- 


mod â hwynt yn Hebron, *ger bron 1s. 


Lladd Baanah a Rechab, | 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1048, 


epen.l.2 
Pie. 


4 Neu, yr 


hyn oedd 
y gwobr 
a roddais 
iddo am, 
&c. 
| 
J 


f pen, 2. 


al Chron. 
ll.1l., 
b Gen, 29, | 


dl Sam. 16, | 





c 1 Sam, 18, 
13. 








FnnaâUl amddiffynfa Son. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1048. 


fpen, 2,111. 
1 Chron. 
3.4. 


E Jos, 15.63. 
Barn. 1, 8, 
al9.11,12. 


2 Neu, 
ddywedyd. 


had, Ô, 
1 Bren. 2. 
10, 


î 1] Chron. 
1L 6. 


3 Neu, 

Am iddynt 
ddywedyd, 
a'r y dall 
a'r cloff, Ni 
ddaw efe â 
mewn, &c. 


4 Heb, 
gan fyned 
a chyn- 
nyddu. 


I ] Chron, 3. 
9. a l4, 3, 


m ] Chron, 
345, 


1047. 
n 1 Chron, 
11.16, 
a l4,S, 


yr ARGLWYDD: a hwy a enneinias- 
ant Dafydd yn frenhin ar Israel. 

4 Y Mab deng mlwydd ar hug- 
ain oedd Dafydd pan ddechreuodd 
deyrnasu; a deugain mlynedd y 
teyrnasodd efe. 

5 ' Yn Hebron y teyrnasodd efe ar 
Judah saith mlynedd a chwe mis: 
ac yn Jerusalem y teyrnasodd efe 
dair blynedd ar ddeg ar hugain ar 
holl Israel a Judah. 

6 4 A'r brenhin a'i wŷr a aethant 
i Jerusalem, at “y Jebusiaid, pres- 
wylwyr y wlad: y rhai a lefarasant 


lwrth Dafydd, gan ddywedyd, Ni 


ddeui di yma, oni thynni ymaith y 
deillion a'r cloffion: gan “dybied, 
Ni ddaw Dafydd yma. 

7 Ond Dafydd a ennillodd am- 
ddiffynfa Sïon: honno gyw "dinas 
Dafydd. 

8'A dywedodd Dafydd y dwthwn 
hwnnw, Pwy bynnag a elo i fynu i'r 
gwtter, ac a darawo y Jebusiaid, a'r 
cloffion, a'r deillion, y 7a sydd gas 
gan enaid Dafydd, Awnnw fydd 
blaenor. *Am hynny y dywedasant, 
Y dall a'r cloff ni ddaw i mewn i'r tŷ. 

9 A Dafydd a drigodd yn yr am- 
ddiffynfa, ac a'i galwodd hi, Dinas 
Dafydd. A Dafydd a adeiladodd 
oddi amgylch, o Mìlo ac oddi mewn. 

10 A Dafydd a aeth rhagddo, ac a 
gynnyddodd yn fawr; ac ARGLWYDD 
Dpuw y lluoedd oedd gyd âg ef. 

11 $ A “Hiram brenhin Tyrus a an- 


: .. | fonodd genhadau at Dafydd, a choed 


cedr, a seiri prennau, a seiri meini: 
a hwy a adeiladasant dŷ i Dafydd. 

12 A gwybu Dafydd i'r ARGLWYDD 
ei sicrhâu ef yn frenhin ar Israel, a 
dyrchafu o hono ei frenhiniaeth ef 
er mwyn ei bobl Israel. 

13 1 A 'Dafydd a gymmerodd et- 
to ordderch-wragedd a gwragedd 
o Jerusalem, wedi iddo ddyfod o 
Hebron: a ganwyd etto i Dafydd 
feibion a merched. 

14 A "dyma enwau y rhai a anwyd 
iddo ef yn Jerusalem; Sammua, a 
Sobab, a Nathan, a Solomon, 

15 Ibhar hefyd, ac Elisua, a Ne- 
pheg, a Japhïa, 

16 Elisama Aefyd, ac Elïada, ac 
Eliphalet. 

17 4 "Ond pan glybu y Philistiaid 
iddynt enneinio Dafydd yn fren- 
hin ar Israel, yr holl Philistiaid a 
ddaethant i fynu i geisio Dafydd. 
A Dafydd a glybu, ac a aeth i 
waered i'r amddiffynfa, 


216 


IL. SAMUEL, VI. 


18 A'r Philistiaid a ddaethant, ac a 
ymdaenasant yn "nyffryn Rephaim. 

19 A Dafydd Pa ymofynodd â'r 
ARGLWYDD, gan ddywedyd, A âf fi 
1 fynu at y Philistiaid? a roddi di 
hwynt yn fy llaw i? A'r ARGLWYDD 
a ddywedodd wrth Dafydd, Dos i 
fynu: canys gan roddi y rhoddaf 
y Philistiaid yn dy law di. 

20 A Dafydd a ddaeth i “Baal- 
perasim; a Dafydd a'u tarawodd 
hwynt yno; ac a ddywedodd, Yr 
ARGLWYDD a wahanodd fy ngelyn- 
Ion o'm blaen i, megis gwahanu 
dyfroedd. Am hynny y galwodd efe 
enw y lle hwnnw, * baal-perasim. 

21 Ac yno y gadawsant hwy eu 
delwau; a Dafydd a'i wŷr r'a'u 
“llosgodd hwynt. 

22 1 A'r Philistiaid etto a chwan- 
egasant ddyfod i fynu, ac a ym- 
daenasant yn nyffryn Rephaim. 

23 A *Dafydd a ymofynodd â'r 
ARGLWYDD; ac efe a ddywedodd, 
Na ddos i fynu: amgylchyna o'r 
tu ol iddynt, a thyred arnynt hwy 
gyferbyn âr morwydd. 

24 A phan glywech drwst cerdd- 
ediad ym mrig y morwydd, yna ym- 
egnïa: canys yna yr 'ARGLWYDD a 
â allan o'th flaen di, i daro gwer- 
syll y Philistiaid. 

25 A Dafydd a wnaeth megis y 
gorchymynasai yr ARGLWYDD iddo 
ef; ac a darawodd y Philistiaid o 
Geba, hyd oni ddelech i Gazer. 


PENNOD VI. 


1 Dafydd yn cyrchu yr arch o Ciriath-jearim 
ar fên mewydd. 6 Taro Uzzah yn Peres- 
Uzzah. 11 Duw yn bendithio Obed-Edom o 
achos yr arch. 12 Dafydd yn dwyn yr arch 
i Sîon gyd âg aberthau, ac yn dawnsio o'i 
blaen hi: a Michal yn eî ddirmygu ef am 
hynny. 1T Efe yn gosod yr arch mewn pabell, 
gyd â llawenydd mawr a gwledda. 20 Mi- 
chal, am geryddu Dafydd am eî lawenydd 
duwiol, yn ammhlantadwy hyd farwolaelh. 


CHASGLODD Dafydd etto yr| :e 
holl etholedigion yn Israel, sc/| 


deng mil ar hugain. 

2 A “Dafydd a gyfododd, ac a 
aeth, a'r holl bobl oedd gyd âg elf, 
o 2Baale Judah, i ddwyn i fynu 
oddi yno arch Duw; “enw yr hon 
a elwir dr enw ARGLWYDD y llu- 
oedd, Pyr hwn sydd yn aros arni 
rhwng y cerubiaid. 


Dafydd yn cyrchu yr 





Cyn 
CRIST 
1047. 


o Jos. 15. 8, 
Ppen.2.1, 





g Es. 28, 21, 


6 Maes y 
gwahan- 
iadau, 


r 1 Chron, 
14,12, 

T Neu, 
dug hwynt 
ymaâth, 


s ad. 19, 


t Barn, 4, 
14, 


8 Neu, wrth 
yr hon y 
galwyd, ar 
yr enw, scf 
enw Ar- 
glwydd, 
&c 


bu Sam. 4, 
4 Heb, 
wnaethant 


sarch Duw . 
Jarchog- 


3 A hwy a * osodasant arch Duw | aeh 


car fên newydd; ac a'i dygasant hi 
o 1dŷ Abinadab yn 5Gibeah: Uzzah 


hefyd ac Ahïo, meibion Abinadab,|J! 


oedd, yn gyrru y fên newydd. 


c Edrych 
Num. 7.9. 
lSnm.6.7. 

d] Sam. 7. 


9 Neu, 
y bryn. 





arch o Ciriath-jearim. 
Cyn | 4 AÂ hwy ai dygasant hi o dŷ 
uan ' Abinadab yn ^Gibeah, gyd âg arch 
142. DUw; ac Ahïo oedd yn myned o 
flaen yr arch. 
| 5 Dafydd hefyd a holl dŷ Israel 
oedd yn chwarae ger bron yr AR- 
| GLWYDD, â phob ofer o goed ffyn- 
| nidwydd, sef â thelynau, ac â nabl- 
au, ac â thympanau, ac âg udgyrn, 








—_  _ ——— y drnyimu au Gwau 





ac â symbalau. 
6 T A phan ddaethant i lawr- 
*ichon. dyrnu “Nachon, Uzzah 'a estynodd 
nelwr |€b law at arch DUW, ac a ymafl- 
rEdrych. Odd ynddi hi; canys yr ychain 
mne? $oedd yn eî hysgwyd. 
adram-_ | 7 A digofaint yr ARGLWYDD a 
ot _ lidiodd wrth Uzzah: a Duw “ai 








“i*m-& tarawodd ef yno am "gyr amryfus- 
edd hyn; ac efe a fu farw yno wrth 


] 
ehud- | 


rwydd. arch Duw. 

8 A bu ddrwg gan Dafydd, am i'r 
ARGLWYDD rwygo rhwygiad ar Uz- 
zen: ac efe a alwodd y lle hwnnw 

mte. |SPeres-Uzzah, hyd y dydd hwn. 


Uzzah. 


9 A hDafydd a ofnodd yr An- 

| GLWYDD y dydd hwnnw; ac a ddy- 
| wedodd, Pa fodd y daw arch yr 
| ARGLWYDD ataf fì? 
10 Ac ni fynnai Dafydd fudo arch 
| yr ARGLWYDD atto ef i ddinas Da- 
ifydd: ond Dafydd a'i trodd hi i 
i dŷ Obed-Edom y Gethiad. ' 

ll Ac arch yr ARGLWYDD a ar- 
hosodd yn nhŷ Obed-Edom y Geth- 
iad dri mis: ar ARGLWYDD a fen- 
dithiodd Obed-Edom, a'i holl dŷ. 

12 1 A mynegwyd i'r brenhin Da- 
fydd, gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD 
a fendithiodd dŷ Obed-Edom, a'r 
hyn oll oedd ganddo, er mwyn arch 
Duw. 'Yna Dafydd a aeth, ac a 
ddug i fynu arch DUW o dŷ Obed- 
a i ddinas Dafydd, mewn lla- 
| wenydd. 

13 A phan gychwynodd y rhai 
oedd yn dwyn arch yr ARGLWYDD 
chwech o gamrau, yna efe a offrym- 








h Edrych 
Luc 5. 8, 9. 


il Chron, 
15, 25. 


*Edryh | modd “ychain a phasgedigion. 
15. 8 '| 14 A Dafydd 'a ddawnsiodd â' 
Ulryc 


UL. holl egni ger bron yr ARGLWYDD; 
— a Dafydd oedd wedi ymwregysu âg 
'ephod lïan. 

15 Felly Dafydd a holl dŷ Israel 
a ddygasant i fynu arch yr An- 
GLWYDD, trwy floddest, a sain ud- 
gorn. 

16 Ac "fel yr oedd arch yr AR- 
GLWYDD yn dyfod i mewn i ddinas 
Dafydd, yna Michal merch Saul a 
edrychodd trwy ffenestr, ac a ganfu 


m I Chron. 
lo. 29, 


Me 


17 


I. SAMUEL, VII. 


brenhin, Dos, gwna yr hyn oll sydd | 


y brenhin Dafydd yn neidio, ac yn 


llemmain o flaen yr ARGLWYDD; a 
hi ai dirmygodd ef yn ei chalon. 

17 $ A "hwy a ddygasant ì mewn 
arch yr ARGLWYDD, ac ai gosodas- 
ant yn *ei lle, ynghanol y babell, 
yr hon a Posodasai Dafydd iddi. 
A Dafydd a offrymmodd boeth-off- 
rymmau ac offrymmau hedd ger 
bron yr ARGLWYDD. 

18 Ac wedi gorphen o Dafydd off- 
rymmu poeth-offrwm ac oíffrymmau 
hedd, Pefe a fendithiodd y bobl yn 
enw ARGLWYDD y lluoedd. 

19 Ac efe a rannodd i'r holl bobl, 
sef i holl dyrfa Israel, yn wr ac yn 
wraig, i bob un deisen o fara, ac 
un dryll o gêg, ac un gostrelaid o 
wên. Felly yr aeth yr holl bobl 
bawb i'w dŷ ei hun. 

20 $ Yna y dychwelodd Dafydd 
1 fendigo eì dŷ: a Michal merch 
Saul a ddaeth i gyfarfod Dafydd; 
ac a ddywedodd, O mor ogonedd- 
us oedd brenhin Israel heddyw, yr 
hwn a ymddïosgodd heddyw yng 
ngŵydd llaw-forwynion eì weision, 
fel yr ymddïosgai un or ynfydion 
gan ymddïosg ! 

21 A dywedodd Dafydd wrth Mi- 
chal, Ger bron yr ARGLWYDD, Jyr 
hwn a'm dewisodd i o flaen dy dad 
di, ac o flaen ei holl dŷ ef, gan or- 
chymyn i mi fod yn flaenor ar bobl 
yr ARGLWYDD, ar Israel, y chwar- 
euais: a mi a chwareuaf ger bron 
yr ARGLWYDD. 

22 Byddaf etto waelach na hyn, 
a byddaf ddirmygus yn fy ngolwg 
fy hun: a chyd â'r llaw-forwynion, 
am y rhai y dywedaist wrthyf, y'm 
gogoneddir. 

23 Am hynny i Michal merch 
Saul ni bu etifedd 'hyd ddydd ei 
marwolaeth. 


PENNOD VII. 


1 Nathan yn canmol amcan Dafydd ar adeil- 
adu tŷ ŷr Arglwydd; â ac ar ol hynny, trwy 
air Duw, yn gwarafun iddo. 12 Yn addaw 
iddo ddaioni a bendithion yn eî had. 18 
Gweddi a, dïolch Dafydd. 

AW eisteddodd y brenhin 

yn eì dŷ, a rhoddi or An- 

GLWYDD lonydd iddo ef rhag ei 

holl elynion oddi amgylch: 

2 Yna y dywedodd y brenhin wrth 
Nathan y prophwyd, Wele yn awr 
fi yn preswylio mewn Ptŷ o gedr- 
wydd, cac arch DUW yn aros o 
fewn y Zcortynnau. 

3 A Nathan a ddywedodd wrth y 





L 


Dwyn yr arch 4 Sïon. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1042. 


n 1 Chron. 
16.1. 

o 1 Chron, 
Tod 


9 eb. 
estynasad. 


P 1] Chron, 
16/421 


Cylch 
1042. 


a1 Sam, I, 
14. 


r Edrych 


1 Sam. 15. 
35 


Es. 22, 141, 
Mait.1. 25 


a] Chron, 
1. 2 


b pen, ô. 11 
ec Edrych 

Act. T. 46, 
2 llenni. 


Gwahardd Dafydd 





yn dy galon: canys yr ARGLWYDD 
sydd gyd â thi. 

4 $ A bu, y noson honno, i air yr 
ARGLWYDD ddyfod at Nathan, gan 
ddywedyd, 

5 Dos, a dywed wrth fy ngwas 
Dafydd, Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; JAi tydi a adeìledi i mi 
| dŷ, lle y cyfanneddwyf fì ? 

6 Canys nid arhosais mewn tŷ, *er 
y dydd yr arweiniais blant Israel 
o'r Aipht, hyd y dydd hwn, eithr 
bŵm yn rhodio mewn pabell ac 
mewn tabernacl. 

7 Ym mha Je bynnag y rhodiaìs 
gyd â holl feibion lsrael, a yngenais i 
air wrth un o “lwythau Israel, i'r rhai 
y gorchymynais fborthi fy mhobl 
Israel, gan ddywedyd, Paham nad 
adeiladasoch i mi dŷ o gedrwydd ? 

8 Ac yn awr fel hyn y dywedi 
wrth fy ngwas Dafydd; Fel hyn 
y dywed ARGLWYDD y lluoedd ; 
£ Myfi ath gymmerais dì o'r gorlan, 
oddi ar ol y praidd, i fod yn flaenor 
ar fy mhobl, ar Israel. 

9 A^bâm gyd â thi ym mha le 
bynnag y rhodiaìst; torrais ymaith 
hefyd, dy holl elynion di o'th flaen, 
a gwneuthum enw mawr i ti, megis 
enw y rhaì mwyaf ar y ddaear. 

10 Gosodaf hefyd i'm pobl Israel 
le; a phlannaf ef, fel y trigo efe yn 
ei le eì hun, ac na symmudo mwy- 
ach: a meibion anwiredd ni chwan- 
egant ei gystuddio ef, megis gynt ; 

ll Sef er y dydd yr ordeiniais i 
farnwyr ar fy mhobl Israel, ac y 
rhoddais lonyddwch i ti oddi wrth 
dy holl elynion. Ar ARGLWYDD 
sydd yn mynegi i ti, 'y gwna * efe 
dŷ i tì 

12 A “phan gyflawner dy ddydd- 
iau di, a 'huno o honot gyd â'th 
dadau, mi a gyfodaf dy had di ar 
dy ol, yr hwn a ddaw allan o'th 
ymysgaroedd di, a. mi a gadarnhâf 
ei frenhiniaeth ef. 

13 "Efe a adeilada dŷ im henw 
1; minnau a gadarnhâf orsedd- 
faingc ei frenhiniaeth ef byth. 

14 " Myfi a fyddaf iddo ef yn dad, 
ac yntau fydd i mi yn fab. *Os 
írosedda efe, mi ai ceryddaf â 
gwïalen ddynol, ac â dyrnodiau 
meibion dynion: 

15 Ond fy nhrugaredd nid ymedy 
âc ef, megis ag y tynnais A4 oddi 
wrth Saul, yr hwn a fwriais ymaith 


ps.s9.36, | O'th flaen di, 


| Meme| 1 P A'th dŷ di a sicrhêir, a'th fren- 


13 


H. SAMUEL, VII. 





biniaeth, yn dragywydd o'th flaen di; | 


dy orsedd-faingce a sicrhêir byth. 

17 Yn ol yr holl eiriau hyn, ac yn 
ol yr holl weledigaeth hon, felly y 
llefarodd Nathan wrth Dafydd. 

18 4 Yna yr acth y brenhin Da- 
fydd i mewn, ac a eisteddodd ger 
bron yr ARGLWYDD: ac a ddywed- 
odd, Pwy ydwyf fi, O Arglwydd 
Dpuw? a pheth yw fy nhŷ, pan 
ddygit fì hyd yma ? 

19 Ac etto bychan oedd hyn yn 
dy olwg di, O Arglwydd Dpuw; 
ond ti a leferaist hefyd am dŷ dy 
was dros hir amser: ai dyma “arfer 
dyn, O Arglwydd DDUW î 

20 A pha beth mwyach a ddywed 
Dafydd ychwaneg wrthyt? canys ti 
a adwaenost dy was, O Arglwydd 
Dpuw. 

21 Er mwyn dy air di, ac yn ol 
dy feddwl dy hun, y gwnaethost 
yr holl fawredd hyn, i beri i'th 
was eu gwybod. 

22 Am hynny yth fawrhâwyd, O 
ARGLWYDD DDUW; canys 1nid oes 
neb fel tydi, ac nid oes Duw onid 
ti, yn ol yr hyn oll a glywsom ni 
â'n clustiau. 

23 A "pha un genedl ar y ddaear 
sydd megis dy bobl, megis Israel, 
yr hon yr aeth Duw i'w gwaredu 
yn bobl iddo ei hun, ac i osod iddo 
enw, ac i wneuthur eroch chwi 
bethau mawr ac ofnadwy dros dy 
dir, ger bron dy bobl y rhai a war- 
edaist i ti o'r Aipht, oddiwrth y 
cenhedloedd a'u duwiau * 

24 Canys ti a sicrheaìst i ti dy 
bobl Israel yn bobl i ti byth: a thi, 
ARGLWYDD, ydwyt iddynt hwy yn 
Dpuvw. 

25 Ac yn awr, O ARGLWYDD 
Dpuw, ewblhâ byth y gair a lefer- 
aist am dy was, ac am ei dŷ ef, a 
gwna megis y dywedaist. 

26 A mawrhâer dy enw yn dragy- 
wydd; gan ddywedyd, ARGLWYDD 
y lluoedd sydd DbDUW ar Israel: 
a bydded tŷ dy was Dafydd wedi 
ei sicrhâu ger dy fron di. 


27 Canys ti, O ARGLWYDD y. 


lluoedd, Duw Israel, a *fynegaist 


i'th was, gan ddywedyd, Adeiladaf! ; 
dŷiti: am hynny dy was a gafodd | R 


yn ei galon weddïo attat ti y weddi 
hon. 

28 Ac yn awr, O Arglwydd Dpuw, 
tydi sydd Dpuw, “a'th eiriau di 
sydd wirionedd, a thi a leferaisí 
am dy was y daioni hwn. 


4 adeiladu y deml. | 





Cyn 


5 Heb. 
gyfraith, 


33.29. 
Ps. 147. 20. 


co 
N 
2 


& Ioan Î7, 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1042, 


THeb. a 
bendiga. 











EU 
s 
us 
3 


| b Num. 24. 


| 17. 
| 


cad. 6, 14. 





| 
|3 Neu, 
Hodarezer, 
1 Chron, 
18.3 





d Ps, £0, tit. 
ec Edrych 
Gen. 1ô, 18, 
Neu, 

o'r eiddo, 

5 Fel 

1 Chron, 
18. 4, 





f Jos. 11. 6. 


6&ad. 2. 
h ad, 14. 


£ Edrych 
1 Bren.10. 
16, 


6 Neu, 
Chun, 
1 Chron, 
| 18.8, 


7 Nen, Tou, 
1 Chron. 
1879. 


j &1 Chron, 
i 18,10 
|  Hadoram, 
& IIcb. ym- 
olyn dg ef 
| am hedd- 


| wch. 


9 Hcb, 
yw ci law. 





| Buddugoliaethaw Dafydd. 





29 Yn awr gan hynny rhynged 
bodd "i ti fendigo tŷ dy was, i fod 
ger dy fron di yn dragywydd: canys 
ti, O Arglwydd DpuUw, a leferaist, 
ac âth fendith di y bendithier tŷ 
dy was yn dragywydd. 

PENNOD VIII 
1 Dafydd yn darostwng y Philistiaid a'r Moab- 

iaid. 9 Yn taro Hadadezer a'r Syriaid. 10 

Toi yn anfon Joram âg anrhegion i'w fendith- 

io ef. 11 Dafydd yn cyssegru yr anrhegion 

a'r yspail â Dduw: 14 yn gosod pennaeth- 

iaid yn Edom. 16 Swyddogion Dafydd. 
Av awedi hyn tarawodd Dafydd 

y Philistiaid, ac a'u daros- 
tyngodd hwynt: a Dafydd a ddug 
ymaith * Metheg-ammah o law y 
Philistiaid. 

2 Ac Pefe a darawodd Moab, ac 
a'u mesurodd hwynt â llinyn, gan 
ceu cwympo hwynt i lawr: ac efe 
a fesurodd â dau linyn, ì ladd; ac 
â llinyn llawn, ìi gadw yn fyw. Ac 
Jcll«y y Moabiaid “fuant i Dafydd 
yn weision, yn dwyn treth. 

3 | Tarawcedd Dafydd hefyd * Ha- 
dadezer mab Rehob, brenhin *Sobah, 
pan oedd efe yn myned i ennill *ei 
derfynau wrth afon Euphrates. 

4 A Dafydd a ennillodd * oddi arno 
ef fil o >gerbydau, a saith gant o 
farchogion, ac ugain mil o wŷr 
traed: a fthorrodd Dafydd linyn- 
nau garr meirch pob cerbyd, ac efe 
a adawodd o honynt gân cerbyd. 

5 A phan ddaeth y Syriaid o Da- 
mascus, i gynnorthwyo Hadadezer 
brenhin Sobah, Dafydd a laddodd o'r 
Syriaid ddwy fil ar hugain o wŷr. 

6 A Dafydd a osododd swydd- 
ogion yn Syria Damascus; a'r 
Syriaid “a fuant weision i Dafydd, 
yn dwyn treth. A'r ARGLWYDD 2 
gadwodd Dafydd ym mha le byn- 
nag yr aeth efe. 

7 Dafydd hefyd a gymmerth 'y tar- 
iannau aur oedd gan weision Hadad- 
ezer, ac a'u dug hwynt i Jerusalem. 

8 O Betah hefyd, ac o $ Berothai, 
dinasoedd Hadadezer, y dug y bren- 
hin Dafydd lawer iawn o bres. 

9 Pan glybu “Toi brenhin Ha- 
math, daro o Dafydd holl lu Ha- 
dadezer ; 

10 Yna Toi a anfonodd “EJoram ei 
fab at y brenhin Dafydd, i * gyfarch 
cwell iddo, ac i'w fendithio, am 
iddo ymladd yn erbyn Hadadezer, 
ai faeddu ef; (canys gwr rhyfelgar 
oedd Hadadezer yn erbyn Toi:) a 
llestri arian, a llestri aur, a_ llestri 


pres, ganddo: 


—— 
Ih 


419 


H. SAMUEL, VII. 


ll Y rhai hefyd 'a gyssegrodd y 
brenhin Dafydd i'r ARGLWYDD, gyd 
â'r arian a'r aur a gyssegrasai efe o'r 
holl genhedloedd a oresgynasai efe; 

12 Oddi ar Syria, ac oddi ar Moab, 
ac oddi ar feibion Ammon, ac oddi 
ar y Philistiaid, ac oddi ar Amalec, 
ac o anrhaith Hadadezer mab Re- 
hob, brenhin Sobah. 

13 A Dafydd a ennillodd iddo 
enw, pan ddychwelodd efe o ladd 


Cyssegru yr yspail « Dduw. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1040. 

1 ] Chron, 
13. 11. 
a, 26, 26. 


y Syriaid, yn "nyffryn yr halen,|j"?r 


n sef tair mil ar bymtheg. 

14 $ Ac efe a osododd bennaeth- 
iaid ar Edom ; ar holl Edom y go- 
sododd efe bennaethiaid, a bu “holl 
Edom yn weision i Dafydd. PA'r 
ARGLWYDD a gadwodd Dafydd, i 
ba le bynnag yr aeth efe. 

15 A theyrnasodd Dafydd ar holl 
Israel; ac yr oedd Dafydd yn 
gwneuthur barn a chyfiawnder i'w 
holl bobl, 

16 4A Joab mab Serfiah oedd ben 
Tar y llu; a *Jehosaphat mab Ahi- 
lud yn gofiadur; 

17 A*Sadoc mab Ahitub, ac Ahi- 
melech mab Abïathar, oedd offeir- 
iaid; a Seraiah yn ysgrifenydd : 

18 " Benaiah hefyd mab Jehoiada 
oedd ar y *Cerethiaid a'r Pelethiaid; 
a meibion Dafydd oedd dywysogion. 


PENNOD IX. 
1 Dafydd, irwy law Siba, yn danfon am Mepldi- 


boseth; 2 ac, er mwyn Jonathan, yn eì dder- 
byn ef i'w fwrdd, ac yn edfryd îddo gwbl ag 
oedd eiddo Saul; Ô ac yn gwneuthur Siba 
yn oruchwyliwr iddo ef. 
DAFYDD a ddywedodd, A 
oes etto un wedi ei adael o 
dŷ Saul, fel y gwnelwyf drugaredd 
âg ef, er mwyn Jonathan * 

2 Ac yr oedd. gwas o dŷ Saul a'i 
enw “Siba. A hwy a'i galwasant ef 
at Dafydd... A'r brenhin a ddywed- 
odd wrtho ef, Ai tydi yw Siba?. A 
dywedodd yntau, Dy was yw efe. 

3 A dywedodd y brenhin, A oes 
neb etto o dŷ Saul fel y gwnelwyf 
? drugaredd Duw âg ef? Adywedodd 
Siba wrth y brenhin, Y mae etto 
fab i Jonathan, “yn gloff o'i draed. 

4 A dywedodd y brenhin wrtho, Pa 
le y mae efe? A Siba a ddywed- 
odd wrth y brenhin, Wele ef yn nhŷ 
1 Machir, mab Ammiel, yn Lo-debar. 

5 1 Yna y brenhin Dafydd a an- 
fonodd, ac a'i cyrchodd ef o dŷ Ma- 
chir, mab Ammysel, o Lo-debar. 

6 A phan ddaeth Mephiboseth 


'mab Jonathan, mab Saul, at Da- 


m 2 Bren, 


n Edrych 
1 Cliron, 
18. 12. 
Vs, 60, tit, 
o Edrych 
Gen, 27.40, 
Num, 24, 
18. 


P ad. 6. 


9a] Chron, 
18. 15. 

r pon, 20, 29. 

T Bren. 4, 


t 1 Chron, 
94, 2. 


u 1 Chron, 
ls.7 


al GE. 20. 
14, 


& pen. AC. | 
a 19,17,29, 


b ì Sam,20. | 
14, 


c pen, 4, 4. 


d pen, 17.27, 


———————————————— NW 





Hamnun yn dirmygu 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1040. 





el Sam. 24. 
14, 


f Edrych 
pen, 19, 29, 


bada.3. 


£1 Chron, 
8. 94, 





Cylch 
1037. 


e1 Chron, 
19. 1, 


—— 


fydd, efe a syrthiodd ar ei wyneb, 
ac a ymgrymmodd. A Dafydd a 
ddywedodd, Mephiboseth. Dywed- 
odd yntau, Wele dy was. 

7 T.A Dafydd a ddywedodd wrtho 
ef, Nac ofna: canys gan wneuthur 
y gwnaf drugaredd â thi, er mwyn 
Jonathan dy dad, a mi a roddaf 
yn eì oli ti holl dir Saul dy dad; 
a thi a fwyttêi fara ar fy mwrdd 
i yn wastadol, 

8 Ac efe a ymgrymmodd, ac a 
ddywedodd, Beth ydyw dy was di, 
pan edrychit ar “gi marw o'm bath i? 

9 fî Yna y brenhin a alwodd ar 
Siba gwas Saul, ac a ddywedodd 
wrtho, f Yr hyn oll oedd eiddo Saul, 
ac eiddo ei holl dŷ ef, a roddais i 
fab dy feistr di. 

lO A thi a erddi y tir iddo ef, íi, 
a'th feibion, a'th weision, ac a'u dygi 
i mewn, fel y byddo bara i fab dy 
feistr di, ac y bwyttao efe: a Mephi- 
boseth, mab dy feistr di, a fwytty 
yn wastadol fara ar fy mwrdd i. 
Ac 1 Siba y? oedd pymtheg o feib- 
ion, ac ugain o weision. 

ll Yna y dywedodd Siba wrth y 
brenhin, Yn ol yr hyn oll a orchy- 
mynodd fy arglwydd y brenhin i'w 
was, felly y gwna dy was. Yna y 
dywedodd Dafydd, Mephiboseth 
a fwytty ar fy mwrdd i, fel un o 
feibion y brenhin. 

12 Ac i Mephiboseth y7 oedd mab 
bychan, a'i enw oedd “Micha. A 
phawb a'r a oedd yn cyfanneddu tŷ 
Siba oedd weision i Mephiboseth. 

13 A Mephiboseth a drigodd yn 
Jerusalem : canys ar fwrdd y bren- 
hin yr oedd efe yn bwytta yn was- 
tadol: ac yr oedd efe " yn gloff o'i 
ddeudroed. 

PENNOD X. 


1 Y dirmyg a wnaed â'r cenhadon a anfonasaî 
Dafydd ï gyswro Hanun mab Nahas. 6 Joab 
ac Abisaî yn gorchfygu yr Ammoniaid, er 
bod y Syriaid yn eu cynnorthwyo. 15 Sobach 
yn ail-gasglu y Syriaid, a Dofydd ŷm ei ladd 
ef yn Heamn. 

O ar ol hyn y bu i *frenhin meib- 
ion Ammon farw, a Hanun ei 
fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

2 Yna y dywedodd Dafydd, Mi a 
wnaf garedigrwydd â Hanun mab 
Nahas, megis y gwnaeth ei dad ef 
garedigrwydd â mi. A Dafydd a 
anfonodd gyd âi weision i'w gysuro 
ef am ei dad. A gweision Dafydd a 
ddaethant i wlad meibion Ammon. 

3 A thywysogion meibion Ammon 


| — ——.———r-—_ _  N  — a —— LI  —————— Nnm 


HU. SAMUEL, X. 


glwydd, * Wyt ti yn tybied mai anrhy- 
deddu dy dad di y mae Dafydd, o 
herwydd iddo ddanfon cysurwyr at- 
tat ti? onid er mwyn chwilio y ddin- 
as, a1 throedio, a4 difetha, yr an- 
fonodd Dafydd ei weision attat ti? 

4 Yna Hanun a gymmerth weision 
Dafydd, ac a eilliodd hanner eu barf- 
au hwynt, ac a dorrodd eu dillad 
hwynt yn eu hanner, hyd eu cluniau, 
ac a'u gollyngodd hwynt ymaith. 

5 Pan fynegwyd Ayn i Dafydd, efe 
a anfonodd i'w cyfarfod hwynt; can- 
ys y gwŷr oedd wedi cywilyddio yn 
fawr. A dywedodd y brenhin, Arhos- 
wch yn Jericho hyd oni thyfo eich 
barfau chwi; ac 42 dychwelwch. 

6 TT A meibion Ammon a welsant 
eu bod yn ffiaidd gan Dafydd; a 
meibion Ammon a anfonasant ac a 
gyflogasant y Syriaid o Beth-rehob, 
a'r Syriaid o Soba, ugain mil o wŷr 
traed, a chan frenhin Maachah fil 
O wŷr, ac o Istob ddeuddeng mil 
0 wŷr. 

7 A phan glybu Dafydd, efe a 
anfonodd Joab, a holl lu y cedyrn, 

8 A meibion Ammon a ddaethant, 
ac a luniaethasant ryfel wwr4/> ddrws 
y porth: a'r Syriaid o Soba, a_Re- 
hob, ac o Istob, a Maachah, oedd 
o'r neilldu yn y maes. 

9 Pan ganfu Joab fod wyneb y 
rhyfel yn ei erbyn ef ym mlaen ac 
yn ol, efe a etholodd o holl ethoì- 
edigion Israel, ac a ymfyddinodd 
yn erbyn y Syriaid. 

10 A gweddill y bobl a roddes efe 
dan law Abisai ei frawd, i'w byddino 
yn erbyn meibion Ammon. 

ll Ac efe a ddywedodd, Os trech 
fydd y Syriaid na mi, yna bydd di i 
mi yn gynnorthwy; ond os meibion 
Ammon fyddant trech na thi, yna 
y deuaf i'th gynnorthwyo dithau. 

12 Bydd bybyr, ac ymwrolwn dros 
ein pobl, a thros ddinasoedd ein 
Duw: a gwnaed yr ARGLWYDD yr 
hyn fyddo da yn ei olwg ef. 

13 A nesaodd Joab, ar bobl oedd 
gyd âg ef, yn erbyn y Syriaid 1'r 
rhyfel: a hwy a ffoisant o'i flaen ef. 

14 A phan welodd meibion Am- 
mon ffoi o'r Syriaid, hwythau a ffoi- 
sant o flaen Abisai, ac a aethant ì'r 
ddinas. A dychwelodd Joab oddi 
wrth feibion Ammon, ac a ddaeth i 
Jerusalem. 

15 A phan welodd y Syriaid eu 
lladd o flaen Israel, hwy a ymgyn- 


'| nullasant ynghyd. 


cenhadon Dafydd. 





2 Heb. Yn 
dy olwg dî 
ai anrhy- 
deddu, 


b Es, 20, â, 
a47.2. 





Godineb Dafydd. 


yR 16 A Hadarezer a anfonodd, ac a 

Cylch. | ddug y Syriaid ocdd o'r tu hwnt i'r 
_1096.. |afon: a hwy a ddaethant i Helam, 
*Ne,,. |a *Sobach tywysog llu Hadarezer 
1 ( hron o'u blaen. 


l7 A phan fynegwyd i Dafydd 
hynny, efe a gasglodd holl Israel, 
ac a aeth dros yr Iorddonen, ac a 
ddaeth i Helam: a'r Syriaid a ym- 
fyddinasant yn erbyn Dafydd, ac 
a ymladdasant âg ef. 

18 A'r Syriaid a ffoisant o flaen 
| israel; a Dafydd a laddodd o'r Syr- 
|iaid, wŷr saith gant o gerbydau, a 
i deugain mil “o wŷr meirch: ac efe 
|a darawodd Sobach tywysog eu llu 

hwynt, fel y bu efe farw yno. 

19 A phan welodd yr holl frenhin- 
oedd oedd weision i Hadarezer, eu 
lladd hwynt o ílaen Israel, hwy a 
heddychasant âg Israel, ac a'u gwas- 
anaethasant hwynt. A'r Syriaid a 
ofnasant gynnorthwyo meibion Am- 

| 
i mon mwyach. 


PENNOD XI. 


1 Dafydd, tra yr ydoedd Joa0 yn gwarchae ar 
Rabbah, yn godinebu gyd â Bathseba: 6 yn 
anfon am Urïŵas adref, & geisio coluro eî 
odineb: 14 yn anfon Uythyr gyd âg ef at 
Joab, 4 beri iddo farw. AS Joab yn danfon 
newyddion o'i farwolaeth ef ŷ Dafydd. 26 
Dafydd yn cymmeryd Bathseba yn wraig âddo. 


e1 Chron. 
19, 1S, 
o wyr 
(raed, 


Cylch C “wedi pen y flwyddyn, yn yr 
a Heb. yn amser y byddai y brenhinoedd 
nychwel- | yn myned allan î ryfel, “ danfonodd 
1 Bren.20.| Dafydd Joab ai weision gyd âg ef, 


2Chron, |2 holl Israel; a hwy a_ ddistrywias- 
Mn |ant feibion Ammon, ac a warchae- 
2.1 asant ar Rabbah: ond Dafydd oedd 
yn aros yn Jerusalem. 

2 4 A bu ar brydnawn-gwaith gyf- 
odi o Dafydd oddi ar ei wely, a rhod- 
io ar nen tŷ y brenhin: ac oddi ar y 
nen efe a ganfu wraig yn ymolchi; 
a'r wraig oedd dêg iawn yr olwg. 

3 A Dafydd a anfonodd ac a ym- 
ofynodd am y wraig: ac 4» a ddy- 








Sue, |wedodd, Onid hon yw * Bathseba 
a 9 ae * mm 
| 1 Chron. merch Elïam, gwraig Urïas yr 


Hethiad ? 
4 A Dafydd a anfonodd genhadau, 
ac ai cymmerth hi; a hi a ddaeth 1 
t ps. 1.tit.| mewn atto ef, ac “efe a orweddodd 
eL gyd â hi: ac yr oedd hi “wedi ei glan- 
| D-*I81^ bâu oddi wrth ei haflendid: ahi a 
ddychwelodd i'w thŷ ei hun. 

5 A'r wraig a feichiogodd, ac a 
anfonodd ac a fynegodd i Dafydd, 
ac a ddywedodd, Yr ydwyf fi yn 
feichiog. 

6 1 A Dafydd a anfonodd at Joab, 
| gam ddywedyd, Danfon attaf fi 


WN | D —N — —— 





———— 


a2 


H. SAMU EL, XI. 





Lladd Urtas. 


Urïas yr Hethiad. A Joab a anfon-| 
odd Urïas at Dafydd, 

7 A phan ddaeth Uriïas atto ef, 
Dafydd a ymofynodd am *lwydd- 
lant Joab, ac am lwyddiant y bobl, 
ac am ffyniant y rhyfel. 

8 Dywedodd Dafydd hefyd wrth 
Urïas, Dos i waered i'th dŷ, a golch 
dy draed. Ac Urïas a aeth allan 
o dŷ y brenhin, a saig y brenhin! 
a aeth ar ei ol ef. | 

9 Ond Urïas a gysgodd wrth ddrws 
tŷ y brenhin gyd â holl weision ei 
arglwydd, ac nid aeth i waered i'w 
dŷ ei hun. 

10 Yna y mynegasant i Dafydd, 
gan ddywedyd, Nid aeth Urias i 
waered i'w dŷ ei hun. A Dafydd a 
ddywedodd wrth Urïas, Onid o'(A 
daith yr ydwyt ti yn dyfod? paham 
nad âit tì i waered i'th dŷ dy hun? | 

ll A dywedodd Urïas wrth Da- 
fydd, Yr arch, ac Israel hefyd, a Ju- 
dah, sydd yn aros mewn pebyll; a 
1 Joab fy arglwydd, a gweision fy ar- 
glwydd, sydd yn gwersyllu ar hyd 
wyneb y maes; a âf fi gan hynny 
i'm tŷ fy hun, i fwytta, ac i yfed, ac 
i orwedd gyd â'm gwraig? fel s 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1035. 


4 Heb, 
heddwch, 





rJ 
MH ——————Íw'' Y SN NS NY Sg HWNN 


—_——_——  — y Sc 2 2n ydy EN Ed" i a — 


d pen, 20, &, 


byw di, ac fel mai byw dy enaid di, 
ni wnaf y peth hyn. 

12 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Urïas, Aros yma etto heddyw, ac y | 
fory y'th ollyngaf di. Ac Urïas a 
arhosodd yn Jerusalem y dwthwn 
hwnnw a thrannoeth. | 

13 A Dafydd a'i galwodd ef, i| 
fwytta ac i yfed ger ei fron ef, ac 
a'i meddwodd ef: ac yn yr hwyr 
efe a aeth i orwedd ar ei wely gyd 
â gweision ei arglwydd, ac nid aeth 
i waered i'w dŷ ei liun. | 

14 1 A'r bore yr ysgrifenodd Da- 
fydd lythyr at Joab, ac a hanfon- 
odd yn llaw Urïas. | 

15 Ac efe a ysgrifenodd yn ei lyth- | 
yr, gan ddywedyd, Gosodwch Urïas | 
ar gyfer wyneb y rhyfelwyr glewaf; | 
a dychwelwch oddi ar ei ol ef, fel y | 
tarawer ef, ac y byddo marw. 

16 A phan oedd Joab yn gwarchae 
ar y ddinas, efe a osododd Urïas 
yn y lle y gwyddai efe /od gwŷr 
nerthol ynddo. 

17 A gwŷr y ddinas a aethan$ allan, 
ac aymladdasantâJoab: asyrthiodd 
rhai o'r bobl o weision Dafydd ; ac 
Urïas yr Hethiad a fu farw hefyd. 

18 Yna Joab a anfonodd, ac 
a fynegodd i Dafydd holl hanes y 
rhyfel: 


mw .M—-— —--_——- — — 
. 


Dammeg Nathan 


— 


r| l9Ac a orchymynodd i'r gennad, 
gan ddywedyd, Pan orphenechlefaru 
holl hanes y rhyfel wrth y brenhin: 

20 Os cyfyd llidiowgrwydd y bren- 
hin, ac os dywed wrthyt, Paham y 
nesasoch at y ddinas i ymladd ? oni 
wyddech y taflent hwy oddi ar y 
gaer? 

21 Pwy a darawodd *“Abimelech 
fab Jerubbeseth? onid gwraig a 
daflodd arno ef ddarn o faen melin 
oddi ar y mur, fel y bu efe farw yn 
Thebez? paham y nesasoch at y 
mur? yna y dywedi, Dy was Urïas 
yr Hethiad a fu farw hefyd. 

22 Felly y gennad a aeth, ac a 
ddaeth ac a fynegodd i Dafydd yr 
hyn oll yr anfonasai Joab ef o'i 
blegid. 

23 A'r gennad a ddywedodd wrth 
Dafydd, Yn ddïau y gwŷr oeddynt 
drech na ni, ac a ddaethant attom 
ni i'r maes, a ninnau a aethom ar- 
nynt hwy hyd ddrws y portb. 

24 A'r saethyddion a saethasant at 
dy weision oddi ar y mur; a v^ai o 
weision y brenhin a fuant feirw; a'th 
was Urïas yr Hethìad a fu farw hefyd. 

25 Yna Dafydd a ddywedodd wrth 
y gennad, Fel hyn y dywedi di wrth 
Joab; Na fydded hyn ddrwg yn dy 
olwg di: canys *y naill fel y llall a 
ddifetha y cleddyf: cadarnhâ dy 
ryfel yn erbyn y ddinas, a distryw- 
iwch hi; a chysura dithau ef. 

26 $ A phan glybu gwraig Urïas 
farw Urïas ei gwr, hi a alarodd am 
ei phrïod. 

27 A phan aeth y galar heibio, 
Dafydd a anfonodd, ac ai cyrchodd 
hi i'w dŷ, i fod iddo yn wraig; a hi 
a ymddôg iddo fab. A drwg yng 
ngolwg yr ARGLWYDD oedd y peth 
a wnaethai Dafydd. 


PENNOD XII. 

1 Dammeg Nathan am yr oenig, yn peri 4 Da- 
Jydd fod yn farnwr arno ei hun. 7 Dafydd, 
wedi ï Nathan eî geryddu, yn cyfaddef ei 
bechod, ac yn cael maddeuant : 15 yn galaru 
ac yn gweddïo dros y plentyn, ira oedd fyw. 
24 Geni Solomon, a'i enwi Jedidiah. 26 
Dafydd yn ennill Rabbah, ac yn arteithio 
ei phobl hi. 


'R ARGLWYDD a anfonodd Na- 
than at Dafydd. Ac efe a 
ddaeth atto ef, ac Pa ddywedodd 


_ 5, wrtho, Dau wr oedd yn yr un ddin- 


jas; y naill yn gyfoethog, a'r llall 
yn dlawd. 

2 Gan y cyfoethog yr oedd llawer 
iawn o ddefaid a gwartheg: 


9 A chan y tlawd nid oedd dim ond 


ao 


II. SAMUEL, XII. 


cr ceryddu Dafydd. 


un oenig fechan, yr hon a brynasai 
efe, ac a fagasai; a hi a gynnydd- 
asai gyd âg ef, a chyd â'i blant: o'i. 
dammaid ef y bwyttâi hi, ac oi 
gwppan ef yr yfai hi, ac yn ei fyn- 
wes ef y gorweddai hi, ac yr oedd 
hi iddo megis merch. 

4 Ac ymdeithydd a_ ddaeth at y 
gwr cyfoethog; ond efe a arbedodd 
gymmeryd o'i ddefaid ei hun, ac o'i 
wartheg ei hun, i arlwyo i'r ymdeith- 
ydd a ddaethai atto; ond efe a gym- 
merth oenig y gwr tlawd, ac a'i par- 
ottôdd i'r gwr a ddaethai atto. 

5 A digofaint Dafydd a ennynodd 
yn ddirfawr wrth y gwr; ac efe a 
ddywedodd wrth Nathan, Fel mai 
byw yr ARGLWYDD, euog o farwol- 
aeth yw y gwr a wnaeth hyn. 

6 A'r oenig a dâl efe adref “yn bed- 
war dyblyg; o herwydd iddo wneuth- 
ur y peth hyn, ac nad arbedodd. 

7 I A dywedodd Nathan wrth Da- 
fydd, Ti yw y gwr. Fel hyn y dywed 
ARGLWYDD DDUW Israel; Myfi “a'th 
enneiniais di yn frenhin ar Israel, 
mad hefyd ath waredais di o law 


aul: 

8 Rhoddais Aecfyd i ti dŷ dy ar- 
glwydd, a gwragedd dy arglwydd 
yn dy fynwes, a mi a roddais i tì dŷ 
Israel a Judah ; a phe rhy fychan 
fuasai hynny, myfi a roddaswn i ti 
fwy o lawer. 

9 Paham y dirmygaist air yr AR- 
GLWYDD, i wneuthur drwg yn ei olwg 
ef? Urïas yr Hethiad a darcwaist tì 
â'r cleddyf, a'i wraig ef a gymmer- 
aist i ti yn wraig, a thi a'i lleddaist 
ef â chleddyf meibion Ammon. 

10 Yn awr gan hynny nid ymedy 
y cleddyf â'th dŷ di byth; o her- 
wydd i ti fy nirmygu i, a chymmer- 
yd gwraig Urïas yr Hethiad i fod 
yn wraig i ti. 

11 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Wele, myfì a gyfodaf i'th erbyn 
ddrwg o'th dŷ dy hun, a mi *a ddygaí'| s,Deut. 28. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1004. 











Mg 22, 


d 1 Sam. 16, 
13, 


dy wragedd di yngŵydd dy lygaid, | xen.16.22 
ac a'u rhoddaf hwynt i'th gymmyd- 
og, ac efe a orwedd gyd â'th wrag- 
edd di y'ngolwg yr haul hwn, 

12 Er i tu wneuthur mewn dirgel- 
wch ; etto myfi a wnaf y peth hyn ger 
bron holl Israel, a cher bron yr haul. 

13 fA dywedodd Dafydd wrth Na- |'Edrych 
than, 5Pechais yn erbyn yr AR-|ê4 
GLWYDD. A Nathan a ddywedodd |F 5r: 


wrth Dafydd, Yr ARGLWYDD hefyd 
a dynnodd ymaith dy bechod di: 
ni byddi di marw. 











Edifeirwch Dafydd 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1084, 





h Es,52. 5. 
Ezec, 96. 


i pen, 13, 91. 


2 Heb. 


y gwna 
| nìnwweid. 
| X Edrych 
| Es.38.1 


| Jon, 3. 9, 
| 


) Job 7. 8, 
9, 10, 
1033, 





20, 23, 
Rhuf.2.21, 


14 Etto, o herwydd i ti beri i el- 
ynion yr ARGLWYDD Pgablu trwy y 
peth hyn, y plentyn a anwyd i ti & 
fydd marw yn ddïau. 

15 T A Nathan a aeth i'w dŷ. A'r 
ARGLWYDD a darawodd y plentyn a 
blantasai gwraig Urïasi Dafydd ; ac 
efe a aeth yn glaf iawn. - 

16 Dafydd am hynny a ymbiliodd 
â Duw dros y bachgen ; a Dafydd a 
ymprydiodd ympryd, ac a aeth ac ia 
orweddodd ar y ddaear ar hyd y nos. 

17 A henuriaid ei dŷ ef a gyfodas- 
ant atto ef, i beri iddo godi oddi ar 
y ddaear: ond ni fynnai efe, ac ni 
fwyttâi fara gyd â hwynt. 

18 Ac ar y seithfed dydd y bu farw 
y plentyn... A gweision Dafydd a 
ofnasant fynegi iddo ef farw y bach- 
gen: canys dywedasant, Wele, tra 
oedd y bachgen yn fyw y llefarasom 
wrtho, ond nì wrandawai ar ein llais, 
pa fodd gan hynny “yr ymofidia, os 
dywedwn wrtho farw y plentyn * 

19 Ond pan welodd Dafydd ei weis- 
ion yn sibrwd, deallodd Dafydd farw 
y plentyn: a Dafydd a ddywedodd 
wrth ei weision, A fu farw y plentyn? 
A bwy a ddywedasant, Efe a fu farw. 

20 Yna Dafydd a gyfododd oddi 
ar y ddaear, ac a ymolchodd, ac a 
ymenneiniodd, ac a newidiodd ei 
ddillad, ac a ddaeth i dŷ yr AR- 
GLWYDD, ac a addolodd : wedi hyn- 
ny y daeth efe i'w dŷ ei hun; ac a 
ofynodd, a hwy a roddasant iddo 
fara, ac efe a fwyttaodd. 

21 Yna ei weision a ddywedasant 
wrtho ef, Pa beth 4w hyn a wnaeth- 
ostti? dros y plentyn byw yr ym- 
prydiaist, ac yr wylaist; ond pan 
fu y plentyn farw, ti a gyfodaist ac 
a fwytteaist, fara. 

22 Ac efe a ddywedodd, Tra yr 
ydoedd y plentyn yn fyw, yr ym- 
prydiais ac yr wylais: “canys mi a 
ddywedais, Pwy a ŵyr a drugarhâ 
yr ARGLWYDD wrthyf, fel y byddo 
byw y plentyn ? 

23 Ond yn awr efe fu farw, i ba 
beth yr ymprydiwn? a ailaf fi ei 
ddwyn efyn ei ol mwyach? myfi a âf 
atto ef, ond 'ni ddychwel efe attaf fi. 

24 $ A Dafydd a gysurodd Bath- 
seba ei wraig, ac a acth i mewn atti 
hì, ac a orweddodd gyd â hi: "a hi 


. Ja ymddâg fab, ac "efe a alwodd ei 


enw ef Solomon. AT ARGLWYDD 
ai carodd ef. 
25 Ac efe a anfonodd trwy law 


Nathan y prophwyd; ac efe a alw- 


223 


II. SAMUEL, XIII. 





odd ei enw ef *Jedidïah oblegid yr 
ARGLWYDD, 

26 1 A “Joab a ymladdodd yn er- 
byn PRabbah meibion Ammon, ac a 
ennillodd y frenhinol ddinas. 

2/ A Joab a anfonodd genhadau 


at Dafydd, ac a ddywedodd, Rhy-| ìi 


felais yn erbyn Rabbah, ac a emnill- 
ais ddinas y dyfroedd. 

28 Yn awr gan hynny casgl wedd- 
ìll y bobl, a gwersylla yn erbyn y 
ddinas, ac ennill hi ; rhag i mi ennill 
y ddinas, a galw fy enw i arni hi. 

29 A Dafydd a gasglodd yr holl 
bobl, ac a aeth i Rabbah, ac a ym- 
laddodd yn ei herbyn, ac a'i hen- 
nillodd hi, 

30 Ac “efe a gymmerodd goron eu 
brenhin hwynt oddi am ei ben; ai 
phwys hi oedd dalent o aur, gyd â'r 
maen gwerthfawr: a hi a osodwyd ar 
ben Dafydd. Ac efe a ddug ymaith 
o'r ddinas anrhaith fawr iawn. 

31 Ac efe a ddug ymaith y bobl 
oedd ynddi, ac a'w gosododd dan 
lifiau, a than ogau heiyrn, a than 
fwyeill heiyrn, ac a'u bwriodd hwynt 
i'r odynau calch: ac felly y gwnaeth 
i holl ddinasoedd meibion Ammon. 
A dychwelodd Dafydd a'r holl bobl 
1 Jerusalem. 


PENNOD XIII. 


1 Amnon yn caru Tamar: a thrwy gynghor 
Jonadab, yn cymmeryd arno fod yn glaf, ac 
yn eî threisio hi; 1 ac yna yn ei chasâu hi, 
ac yn eî throi ymaâth yn gywilyddus, 19 
Absalom yn eî derbyn hi, ac yn celu ei 
amcan : 29 ac, wrlh gneifio e& ddefaid, yn 
lladd Amnon. 90 Dafydd yn pruddhâu 
wrth glywed hynny; a Jonadab yn eî gysuro 
ef. 97 Absalom yn foi at Talmai â Gesur. 

Ac ar ol hyn yr oedd gan Absa- 

lom mab Dafydd chwaer dêg, 
ai henw Tamar: ac Amnon mab 

Dafydd a'i carodd hi. 

2 Ac yr oedd mor flin ar Amnon, 
fel y clefychodd efe o herwydd Ta- 
mar ei chwaer: canys gwyryf oedd 
hi; ac “anhawdd y gwelai Amnon 
wneuthur dim iddi hi, 

3 Ond gan Amnon yr oedd cyf- 
aill, a'i enw Jonadab, mab “*Simeah, 
brawd Dafydd : a Jonadab oedd wr 
call iawn. 

4 Ac efe a ddywedodd wrtho ef, Ti 
fab y brenhin, paham 4y? ydwyt yn 
*curio fel hyn *beunydd? oni fynegi 
diimi? Ac Amnon a ddywedodd 
wrtho ef, Caru yr ydwyf fi Tamar, 
chwaer Absalom fy mrawd. 

5 A Jonadab a ddywedodd wrtho 
ef, Gorwedd ar dy wely, a chymmer 


2 Heb, 
rhyfeddol 
nA 


a genedigaeth Solomon. 





Cyn 
CRIST 
100. 

3 Anwyl 
gam jr Ar- 
glwydd, 

ol Chron, 
2,1 





P Deut, 3, 


a1 Chron, 
20. 2, 





Cylch 
1092, 





eu, 
guddiedig 
y'ngolwg 
Amon 


oec 
wneuthwr. 


a Edrych 


l Sam. 16. 
o -_ 


3 Heb. 


denau. 


4 Meb,o 


Joreifore. |* 





Amnon yn treisio Tamar. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
MO 


6 Heb. 
ddar- 
ostwng. 

b Lef, 18. 9. 


arnat fod yn glaf: a phan ddelo dy 
dad i'th edrych, dywed wrtho ef, 
Deued, attolwg, Tamar fy chwaer i 
roddi bwyd i mi, ac i arlwyo y bwyd 
yn fy ngolwg, fel y gwelwyf, ac y 
bwyttâwyf o'i llaw hi. 

6 TT Felly Amnon a orweddodd, ac 
a gymmerth arno fod yn glaf. A'r 
brenhin a ddaeth i'w edrych ef; ac 
Amnon a ddywedodd wrth y bren- 
hin, Deued, attolwg, Tamar fy chwacr 
i grasu dwy deisen yn fy ngolwg i, 
fel y bwyttâwyf oi llaw hi. 

7 Yna Dafydd a anfonodd adref 
at Tamar, gan ddywedyd, Dos yn 
awi'i dŷ Amnon dy frawd, a phar- 
ottoa fwyd iddo. 

8 Felly Tamar a aeth i dŷ Amnon 
ei brawd; ac efe oedd yn gorwedd: 
a hi a gymmerth *beilliaid, ac a? 
tylinodd, ac a wnaeth deisenau yn 
ei ŵydd ef, ac a grasodd y teisenau. 

9 A hi a gymmerth badell, ac a'u 
tywalltodd Awynt ger ei fron ef: 
ond efe a wrthcdodd fwytta. Ac 
Amnon a ddywedodd, Gyrrwch all- 
an bawb oddi wrthyf fi. A phawb 
a aethant allan oddi wrtho ef. 

10 Yna Amnon a ddywedodd wrth 
Tamar, Dwg y bwyd i'r ystafell, fel 
y bwyttâwyf o'th law di. A Thamar 
a gymmerth y teisenau a wnaethai 
hi, ac a4 dug a& Amnon ei brawd 
i'r ystafell. 

11 A phan ddug hi Awynt atto ef 
ì fwytta, efe a ymaflodd ynddi hi, 
ac a ddywedodd wrthi hi, Tyred, 
gorwedd gyd â mi, fy chwaer. 

12 A hi a ddywedodd wrtho, Paid, 
fy mrawd; na “threisia fi : canys “ni 
wneir fel hyn yn Israel: na wna di 
yr ynfydrwydd hyn. 

13 A minnau, i ba le y bwriaf 
ymaith fy ngwarth? a thi a fyddi 
fel un o'r ynfydion yn Israel. Yn 
awr, gan hynny, ymddiddan, attol- 
wg, âr brenhin: canys ni ommedd 
efe fi 1 ti. 

14 Ond ni fynnai efe wrandaw ar 
ei llais hi; eithr efe a fu drech na 
hi, ac a'i treisiodd, ac a orweddodd 
gyd â hi. 

15 $ Yna Amnon a casaodd hi â 
chas mawr iawn: canys mwy oedd 
y cas â'r hwn y casasai efe hi, na'r 
cariad â'r hwn y carasai efe hi. Ac 
Amnon a ddywedodd wrthi hi, Cyf- 
od, dos ymaith. 

l6 A hia ddywedodd wrtho ef, 
Nid oes achos: y drygioni hwn, 


sef fy ngyrru ymaith, sydd fwy 


324 


II. SAMUEL, XHL 


na'r llall a wnaethost â mi. Ond ni 
wrandawai efe arni hi. 

17 Eithr efe a alwodd ar ei lango, 
ei weinidog, ac a ddywedodd, Gyr- 
rwch hon yn awr allan oddi wrthyf 
fi; a chloa y drws ar ei hol hi. 

18 Ac am dani A1 yr oedd mantell 
symmudliw: canys âr cyfryw fen- 
6yll y dilledid merched y brenhin, 
y rha oedd forwynion. Yna ei 
weinidog ef a'i dug hi allan, ac a 
glodd y drws ar ei hol hi. 

19 $ A Thamar “a gymmerodd 
ludw ar ei phen, ac a rwygodd y 
fantell symmudliw oedd am dani, 
ac 1a osododd ei llaw ar ei phen, ac 
a aeth ymaith dan weiddi. 

20 Ac Absalom ei brawd a ddy- 
wedodd wrthi hi, Ai Amnon dy 
frawd a fu gyd â thi? er hynny yn 
awr taw â sôn, fy chwaer: dy frawd 
di yw efe; na osod dy galon ar y 
peth hyn. Felly Tamar a drigodd 
yn amddifad yn nhŷ Absalom ei 
brawd. 

21 4 Ond pan glybu y brenhin 
Dafydd yr holl bethau hynny, efe a 
ddigiodd yn aruthr. 

22 Ac ni ddywedodd Absalom 
wrth Amnon na drwg na da: canys 
Absalom a gasaodd Amnon, o her- 
wydd iddo dreisio Tamar ei chwaer 
ef. | 

93 T Ac ar ol dwy flynedd o 
ddyddiau, *yr oedd gan Absalom 


rai yn cneifio yn Baal-hasor, yr| 5 


Dig Dafydd. 





c Jos, 7. 6 


der 2 SI 


1030. 


e Edrych 
Gen. JS. 


1 Sam. 25. 
, Ô6. 


hwn sydd wrth Ephraim: ac Ab-|4,56 


salom a wahoddodd holl feibion y 
brenhin, 

24 Ac Absalom a ddaeth at y 
brenhin, ac a ddywedodd, Wele yn 
awr, raì yn cneifio ith was di; 
deued, attolwg, y brenhin ai weis- 
ion gyd â'th was. 

25 A dywedodd y brenhin wrth 
Absalom, Nag ê, fy mab, ni ddeuwn 
nii gyd yn awr; rhag i ni ormesu 
arnat ti. Ac efe a fu daer arno: 
ond ni fynnai efe fyned; eithr efe 
a'i bendithiodd ef. 

26 Yna y dywedodd Absalom, Oni 
ddaw Amnon fy mrawd yn awr gyd 
â ni? A'r brenhin a ddywedodd 
wrtho ef, I ba beth yr â efe gyd â 
thi ? 

27 Etto Absalom a fu daer arno, 
fel y gollyngodd efe Amnon gyd âg 
ef, a holl feibion y brenhin. 

28 ST Ac Absalom a or-hymynodd 
i'w langciau, gan ddywedyd, Edrych- 


wch, attolwg, pan fyddo llawen 





Absalom yn Uadd Amnon. 





7 Neu, oni 
wnewch, 
a mì yn 
gorchymyn 
i chwi 


fpen.l.ll, 
E pen, 12,16. 


8 Neu, 
hyn wedi 
ei /wriadu 
irwy arch- 
iad (neu, 
trwy enau) 
Absalom. 


9 Heb. yn 
ol gair, 


1020. 


h pen, 9, 3, 
Z Neu, 
Ammihur. 


3 Neu, 
ddarfu. 


calon Amnon gan win, a ja» ddy- 
wedwyf wrthych, Tarêwch Amnon ; 
yna lleddwch ef, nac ofnwch: “oni 
orchymynais i chwi? ymwrolwch, a 
byddwch /eibion glewion. 

29 A llangciau Absalom a wnaeth- 
ant i Amnon fel y zorchymynasai 
Absalom. A holl feibion y brenhin 
a gyfodasant, a phob un a farchog- 
odd ar ei ful, ac a ffoisant. 

30 4 A thra yr oeddynt hwy ar y 
ffordd, y daeth y chwedl at Dafydd, 
gan ddywedyd, Absalom a laddodd 
holl feibion y brenhin, ac ni adawyd 
un o honynt. 

31 Yna y brenhin a gyfododd, ac 
fa, rwygodd ei ddillad, ac £a orwedd- 
odd ar y ddaear; aì holl weision 
oedd yn sefyll ger llaw, a'u gwisg- 
oedd yn rhwygedig. 

32 A Jonadab mab Simeah, brawd 
Dafydd, a attebodd ac a ddywed- 
odd, Na thybied fy arglwydd idd- 
ynt hwy ladd yr holl langciau, sef 
meibion y brenhin; canys Am- 
non yn unig a fu farw: canys yr 
oedd *ym mryd Absalom Agmmy, 
er y dydd y treisiodd efe Tamar 
ei chwaer ef. 

33 Ac yn awr na osoded fy ar- 
glwydd frenhin y peth at ei galon, 
gan dybied farw holl feibion y 
brenhin: canys Amnon yn unig a 
fu farw. 

394 Ond Absalom a ffodd. A'r 
llangc yr hwn oedd yn gwylio a 
ddyrchafodd ei lygaid, ac a edrych- 
odd; ac wele bobl lawer yn dyfod 
ar hyd y ffordd o'i ol ef, ar hyd 
ystlys y mynydd. 

35 A Jonadab a ddywedodd wrth 
y brenhin, Wele feibion y brenhin 
yn dyfod: *fel y dywedodd dy was, 
felly y mae. 

36 A phan orphenasai efe ym- 
ddiddan, wele, meibion y brenhin a 
ddaethant, ac a ddyrchafasant eu 
llef, ac a wylasant. A'r brenhin 
hefyd a'i holl weision a wylasant âg 
wylofain mawr iawn. 

37 1 Ac Absalom a ffodd, ac a 
aeth at PTalmai mab *Ammihud 
brenhin Gesur: a Dafydd a alarodd 
am ei fab bob dydd. 

38 Ond Absalom a ffodd, ac a 
aeth i Gesur; ac yno y bu efe dair 
blynedd. 

39 Ac enaid Dafydd y brenhin a 
*hiraethodd am fyned at Absalom : 
canys efe a gysurasid am Amnon, 
gan ei farw efe. 


325 


II. SAMUEL, XIV. 


| o honynt hwy fy mab i. 


PENNOD XIV. 


1 Joab yn gosod gwraig weddw o Tecoah, trwy 
ddammeg, î droî calon y brenhin i gyrchu eî 
Jab adref; ac yn eî ddwyn ef $ Jerusalem. 25 
Tegwch, gwallt, a phlant Absalom, 32S Joab, 
ym mhen dwy flynedd, yn dwyn Absalom 
ŵyda y brenhin. 

NA Joab mab Serfiah a wybu 
Jod calon y brenhin tu ag at 

Absalom. 

2 A Joab a anfonodd i Tecoah, ac 
a gyrchodd oddi yno wraig ddoeth, 
ac a ddywedodd wrthi, Cymmer 
arnat, attolwg, alaru, a gwisg yn 
awr alar-wisz, ac nac ymira âg 
olew, eithr bydd fel gwraig yn gal- 
aru er ys llawer o ddyddiau am y 
marw : 

3 A thyred at y brenhin, a llefara 
wrtho yn ol yr ymadrodd hyn. A 
Joab a osododd yr ymadroddion yn 
ei genau hi, 

4 0 A'r wraig o Tecoah, pan ddy- 
wedodd wrth y brenhin, a syrthiodd 
i lawr ar ei hwyneb, ac a ymgrym- 
modd, ac a ddywedodd, “Cynnorth- 
wya, O frenhin. 

5 A dywedodd y brenhin wrthi hi, 
Beth a ddarfwiti? A hi a ddywed- 


Dammeg y wraig o Tecoah. 


Cyn 
CRIST 


1007. 





2 Heb. 
Gwared, 


odd, * Yn wìr gwraig weddw 4ydvy/'|s Earych 


fi, m gwr a fu farw. 

6 Ac i'th law-forwyn yr oedd dau 
fab, a hwynt iÌl dau a ymryson- 
asant yn y maes; ond nid oedd 
*athrywynwr rhyngddynt hwy; ond 
y naill a darawodd y llall, ac a'i 
lladdodd ef. 

7 Ac wele, yr holl dylwyth a gyfod- 
odd yn erbyn dy law-forwyn, a hwy a 
ddywedasant, Dyro yr hwn a daraw- 
odd ei frawd, fel y lladdom ni ef, am 
einioes ei frawd a laddodd efe; ac 
y difethom hefyd yr etifedd: felly 
y diffoddent fy marworyn, yr hwn 
a adawyd, heb adael i'm gwr mac 
enw nac eppil ar wyneb y ddaear. 

8 A'r brenhin a ddywedodd wrth y 
wraig, Dos i'th dŷ; a mi a roddaf 
orchymyn o'th blegid di. 

9 Â'r wraig o Tecoah a ddywed- 
odd wrth y brenhin, Bydded y cam- 
wedd hwn arnaf fi, fy arglwydd fren- 
hin, ac ar dŷ fy nhad i, ar brenhin 
a'i orsedd-faingc ef yn ddïeuog. 

10 A'r brenhin a ddywedodd, Dwg 
attaf fi yr hwn a yngano wrthyt, ac 
ni chaiff mwyach gyffwrdd â thi. 

11 Yna hi a ddywedodd, Cofied, 
attolwg, y brenhin dy ARGLWYDD 
Dpuw, rhag amlhâu dïalwyr y 
gwaed i ddistrywio, a rhag difetha 
Ac efe a 





L 


pen, I. 3 


3 Heb, 
gwaredwr. 


Dammeg y wraig o Tecoah 


ddywedodd, PF mat byw yr AR- 








b JI Sam. lH. 
4 


Act. 27.21. 


4 Heb. yn 
orphwysfa. 
c ad. 20, 


dad.17. 
pen, IÍ9, 27. 





GLWYDD, ni syrth 4m o wallt pen 
dy fab di i lawr. 

12 Yna y dywedodd y wraig, At- 
tolwg, gâd i'th law-forwyn ddywed- 
yd gair wrth fy arglwydd frenhin. 
Yntau a ddywedodd, Dywed. 

13 A'r wraig a ddywedodd, Paham 
gan hynny y meddyliaist fel hyn yn 
erbyn pobl DDpuUw? canys y mae y 
brenhin yn llefaru y gair hwn megis 
um beius, gan na ddug y brenhin 
adref ei herwr. 

14 Canys gan farw yr ydym ni yn 
marw, ac 4yd»ym fel dyfroedd wedi 
eu tywallb ar y ddaear, y rhai ni 
chesglir: gan na ddug Duw ei ein- 
ioes, efe a feddyliodd foddion, fel na 
yrrer ymaith e4 herwr oddi wrtho. 

15 Ac yn awr mi a ddeuthum i 
ymddiddan â'm harglwydd frenhin 
am y peth hyn, oblegid i'r bobl fy 
nychrynu i: am hynny y dywed- 
odd dy law-forwyn, Ymddiddanaf yn 
awr âr brenhin; ond odid fe a 
wna y brenhin ddymuniad ei law- 
forwyn. 

16 Canys y brenhin a wrendy, fel 
y gwaredo efe ei law-forwyn o law y 
gwr a fynnd«i fy nifetha i am mab 
hefyd o etifeddiaeth Dnpuw. 

17 A'th law-forwyn a ddywedodd, 
Bydded, attolwg, gair fy arglwydd 
frenhin *yn gysur : canys “fel angel 
DUW gyw fy arglwydd frenhin, i 
wrandaw y da ar drwg: ar AR- 
GLWYDD dy DDUW fydd gyd â thi. 

18 Yna yr attebodd y brenhin, ac 
y dywedodd wrth y wraig, Na chela, 
attolwg, oddi wrthyf fi y peth yr 
ydwyf yn ei ofyn i ti. A dywed- 
odd y wraig, Llefared yn awr fy 
arglwydd frenhin. 

19 A'r brenhin a ddywedodd, A 
ydyw llaw Joab gyd â thi yn hyn 
oll? A'r wraig a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Fel ma byw dy enaid di, 
fy arclwydd frenhin, nid gwiw tr01 
ar y llaw ddehau nac ar y llaw aswy 
oddi wrth yr hyn oll a ddywedodd 
fy arglwydd frenhin : canys dy was 
Joab a orchymynodd i mi, ac a 
osododd yr holl eiriau hyn y'ngenau 
dy law-forwyn: 

20 Ar fedr troi y chwedl y gwnaeth 
dy was Joab y peth hyn: ond fy ar- 
glwydd sydd ddoeth, fel doethineb 
angel Duw, i wybod yr hyn oll sydd 
ar y ddaear. 

21 $ A'r brenhin a_ ddywedodd 
wrth Joab, Wele yn awr, gwneuth- 


326 


I. SAMUEL, XIV. 


cr dwyn Absalom adref. 


um y peth hyn: dos, a dwg yllangc 
Absalom yn ei ol. 
22 A Joab a syrthiodd i lawr ar ei 
eb, ac a ymgrymmodd, ac a fen- 
dithiodd y brenhin. A Joab a ddy- 
wedodd, Heddyw y gwybu dy was 
di gael o honof ffafr yn dy olwg di, 
fy arglwydd frenhin, am i'r brenhin 
gyflawni dymuniad ei was. 

23 A Joab a gyfododd, ac a aeth i 
Gesur, ac a ddug Absalom i Jeru- 
salem. 

24 A'r brenhin a ddywedodd, Tro- 
ed i'w dŷ ei hun; ac nac edryched 
yn fy wyneb i. Felly Absalom a 
drodd i'w dŷ ei hun, ac ni welodd 
wyneb y brenhin. 

o5 4 “Ac nid oedd wr mor glod- 
fawr am ei degwch ag Absalom o 
fewn holl Israel: o wadn ei droed 
hyd ei coryn nid oedd wrthuni 
ynddo ef. 

26 A phan gneifiai efe ei ben, 
(canys un waith yn y flwyddyn y 
torrai efe ei wallt: o herwydd ec 
fod yn drwm arno, am hynny efe 
ai torrai ef;) efe a bwysai wallt 
ei ben yn ddau cân sicl, wrth bwys 
y brenhin. 

27 *A thri mab a anwyd i Absa- 
lom, ac un ferch, ai henw hi oed 
Tamar: yr oedd hi yn wraig dêg yr 


olwg. 

28 Felly Absalom a_ drigodd 
ddwy flynedd gyfan yn Jerusalem, 
ac ni welodd wyneb y brenhin. 

29 Am hynny Absalom a ddanfon- 
odd am Joab, i'w anfon ef at y 
brenhin; ond ni ddeuai efe atto ef: 
ac efe a anfonodd etto yr ail waith, 
ond ni ddeuai efe ddim. 

30 Am hynny efe a ddywedodd 
wrth ei weision, Gwelwch randir 
Joab ger fy llaw i, a haidd sydd 
ganddo ef yno; ewch a llosgwch hi 
â thân. A gweision Absalom a 
]osgasant; y rhandir â thân. 

31 Yna Joab a gyfododd, ac a 
ddaeth at Absalom i'av dŷ, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Paham y llosgodd 
dy weision di fy rhandir i â thân 

32 Ac Absalom a ddywedodd wrth 
Joab, Wele, mi a anfonais attat ti, 
gan ddywedyd, Tyred yma, fel y'th 
anfonwyf at y brenhin, i ddywedyd, 
I ba beth y deuthum i o Gesur? 
gwell /4asaê i mi fy mod yno etto: 
ac yn awr gadawer i mi weled 
wyneb y brenhin; ac od oes gam- 
wedd ynof, lladded fi. 

33 Yna Joab a ddaeth at y bren- 


Cyn 
CRIST 
1027. 


$ Neu, dy. 
6 Heb. 
Ac fel Ab- 
salom nid 
oedd, wr 





glân yn 
holl Ìsrael. 
iw ganmol 
yn fawr. 


e Edrych 
pen. 18. 18, 


1025. 








| Gwrthryfel Absalom. 


Cyn 





1024, 
a Bren, l. 
o. 


1023. 


hin, ac a fynegodd iddo ef. Ac efe 
a alwodd am Absalom. Yntau a 
ddaeth at y brenhin, ac a ymgrym- 
modd iddo i lawr ar ei wyneb ger 
bron y brenhin. A'r brenhin a gus- 
anodd Absalom. 


PENNOD XV. 


1 Absalom, trwy eî fwyneidd-dra, yn lladratta 
calonnau Israel: 7 ac, yn rhâth talu adduned, 
yn cael cennad $ fyned 4 Hebron: 10 ac yn 
gwneuthur cyd-fwriad mawr yno. 18 Da- 
fydd, wrth glywed hynny, yn ffoi o Jerusa- 
lem. 19 Ittai heb ymadael &g ef. 24 Danfon 
Sadoc ac Abiathar yn eu hol &r arch. 30 
Dafydd a'i gyfeillion yn myned â fynydd 
yr Olew-wydd, dam wylo: 91 yn melldigo 
cynghor Ahitophel; 92 ac yn anfon Husai 
yn eî ol, 

Av wedi hyn *y paroftôdd Absa- 

lom iddo eì hun gerbydau, a 
meirch, a dengwr a deugain 1 redeg 

o'i flaen, 

2 Ac Absalom a gyfodai yn fore, 
ac a safai ger llaw ffordd y porth: 
ac Absalom a alwai atto bob gwr yr 
oedd iddo fatter i ddyfod at y bren- 
hin am farn, ac a ddywedai, O ba 
ddinas y7 ydwyt ti? Yntau a ddy- 
wedai, O un o lwythau Israel 4 mae 
dy was. 

3 Ac Absalom a ddywedai wrtho 
eî, Wele, y mae dy fatterion yn dda, 
ac yn uniawn; ond nid oes neb dan 
y brenhin a wrandawo arnaf ti. 

4 Dywedai Absalom hefyd, O na'm 
gosodid i yn farnwr yn y wlad, fel 
y delai attaf fi bob gwr a fyddai 
ganddo hawl neu gynghaws! myfi a 
wnawn gyfiawnder iddo. 

5 A phan nesâi neb i ymgrymmu 
iddo ef, efe a estynai ei law, ac a 
ymaflai ynddo ef, ac a'i cusanai. 

6 Ac fel hyn y gwnai Absalom i 
holl Israel y rhai a ddeuent am farn 
at y brenhin. Felly Absalom a lad- 
rattaodd galon holl wŷr Israel. 

7 II Ac ym mhen deugain mlynedd 
y dywedodd Absalom wrth y bren- 
hin, Gâd i mi fyned, attolwg, a thalu 
fy adduned a addunedais ir AR- 
GLWYDD, yn Hebron. 

8 Canys dy was a addunedodd add- 
uned, pan oeddwn i yn aros o fewn 
Gesur yn Syria, gan ddywedyd, Os 
gan ddychwelyd y dychwel yr AR- 
GLWYDD fi i Jerusalem, yna y gwas- 
anaethaf yr ARGLWYDD. 

9 A'r brenhin a ddywedodd wrtho 
ef, Dos mewn heddwch. Felly efe 
a, gyfododd, ac a aeth i Hebron. 

10 4 Eithr Absalom a anfonodd 
ysbiwyr trwy holl lwythau Israel, 


32 


II. SAMUEL, XV. 


gan ddywedyd, Pan glywoch lais yr 
udgorn, yna dywedwch, Absalom 
sydd yn teyrnasu yn Hebron. 

ll A dau cant o wŷr a aethant 
gyd âc Absalom o Jerusalem, Par 
wahodd; ac yr oeddynt yn myned 
yn eu cwiriondeb, ac heb wybod 
dim oll. 

12 Ac Absalom a anfonodd am 
Ahitophel y Giloniad, cynghorwr 
Dafydd, o'i ddinas, o Giloh, tra oedd 
efe yn offrymmu aberthau. A'r cyd- 
fradwriaeth oedd gryf; a'r bobl 
oedd yn amlhâu gyd âg Absalom 
yn wastadol. 

18 $ A daeth cennad at Dafydd, 
gan ddywedyd, Y mae calon gwŷr 
Israel ar ol Absalom. 

l4 A dywedodd Dafydd wrth ei 
holl weision y rhai oedd gyd âg ef 
yn Jerusalem, Cyfodwch, a_ ffown ; 
canys nì ddïangwn ni gan Absalom: 
brysiwch i fyned; rhag iddo ef frys- 
io a'n dala ni, a “dwyn drwg arnom 


' ni, a tharo y ddinas â min y cleddyf. 


15 A gweision y brenhin a ddy- 
wedasant wrth y brenhin, Wele dy 
weision gn barod, ar ol yr hyn oll 
a ddewiso fy arglwydd frenhin. 

16 “A'r brenhin a aeth, ai holl 
dylwyth *ar ei ol. A'r brenhin a 
adawodd ddeg o ordderch-wrag- 
edd i gadw y tŷ. 

l7 A'r brenhin a aeth ymaith, a'r 
holl bobl ar ei ol; a hwy a arhos- 
asant mewn lle o hirbell. 

18 A'i holl weision ef oedd yn 
cerdded ger ei law ef: 1yr holl Ce- 
rethiaid, a'r holl Pelethiaid, a'r holl 
Gethiaid, y chwe channwr a ddaeth- 
ai ar ei ol ef o Gath, oedd yn cerdd- 
ed o flaen y brenhin. 

19 $ Yna y dywedodd y brenhin 
wrth I6tai y Gethiad, Paham yr âi 
di hefyd gyd â ni? Dychwel, a thrig 
gyd âr brenhin: canys alltud yd- 
wyt ti, a dieithr hefyd allan o'th fro 
dy hun. 

20 Doe y daethost ti; a fudwn i 


di heddyw i fyned gyd â ni? Myfi 


a âf; dychwel di, a dwg dy frodyr 
gyd â th: trugaredd a gwirionedd 
Jyddo gyd â thi. 

21 Ac Iítai a attebodd y brenhin, ac 
a ddywedodd, Fe maê byw yr AR- 
GLWYDD, ac ma byw fy arglwydd 
frenhin, yn ddïau yn y lle y byddo 
fy arglwydd frenhin ynddo, pa un 
bynnag ai mewn angau ai mewn 
einioes, yno y bydd dy was hefyd. 


22 A Dafydd a ddywedodd wrth | 





Dafydd yn ffoi o Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
1023, 


b I Sam, 9, 


a, 16, 3, 5. 


2 gwthio, 


€ Ps. â, tit. 


9 wrth eî 
daraed, 


d pen, 8. 18, 


Dafydd yn anfon Husai 


Ittai, Dos, a cherdda drosodd. Ac 
It6&ai y Gethiad a aeth drosodd, a1 
holl wŷr, a'r holl blant oedd gyd 
â 


Cyn 
CRIST 
1023. 





g ef. 

23 A'r holl wlad oedd yn wylofain 
â llef uchel; a'r holl bobl a aethant 
drosodd. A'r brenhin a aeth dros 

“Aelwr |afon *Cidron, a'r holl bobl a_ aeth 

Iosn18.1. | drosodd, tu a ffordd yr anialwch. 

24 Ac wele Sadoc, a'r holl Lef- 
iaid oedd gyd âg ef, yn dwyn arch 
cyfammod DUw; a hwy a osodas- 
ant i lawr arch DUW : ac Abïathar 
a aeth i fynu, nes darfod i'r holl 
bobl ddyfod allan o'r ddinas. 

25 A dywedodd y brenhin wrth 
Sadoc, Dychwel âg arch Duw i'r 
ddinas: os caf fì ffafr yngolwg yr 
ARGLWYDD, efe am dwg eilwaith, ac 
a bâr i mi ei gweled hi, a'i babell. 

26 Ond os fel hyn y dywed efe; 
Nid wyf foddlawn i ti; wele íÍi, 
gwnaed i mi fel y byddo da yn ei 
olwg. 


27 A'r brenhin a ddywedodd wrth 


*1Sam.9. | Sadoc yr offeiriad, Onid “gweledydd 
| ydwyt ti? dychwel i'r ddinas mewn 
'zuryh . | heddwch, fath ddau fab gyd â thi, 
PP^ ^|sef Ahimaas dy fab, a Jonathan 
mab Abïathar. 

28 Gwelwch, mi a drigaf yngwas- 
tadedd yr anialwch, nes dyfod gair 
oddi wrthych i'w fynegi i mi. 

29 Felly Sadoc ac Abïathar a 
ddygasant yn ei hol arch DUW ìi 
Jerusalem ; ac a arhosasant yno. 

30 A Dafydd a aeih i fynu i /ryn 
yr Olew-wydd ; ac yr oedd yn myn- 
spn.19.4.|ed i fynu ac yn wylo, “ai ben wedi 
'” ^]ei orchuddio, ac yr oedd efe yn 

myned yn droednoeth. A'r holl 

bobl y rhai oedd gyd âg ef a or- 
chuddiasant bawb ei ben, ac a aeth- 
ant i fynu, gan fyned ac wylo. 

314 A mynegwyd ì Dafydd, gan 
ddywedyd, Y mae Ahitophel ym 
mysg y cyd-fwriadwyr gyd âg Ab- 
salom. A Dafydd a ddywedodd, O 
ARGLWYDD, ^tro, attolwg, gynghor 
Ahitophel yn ffolineb. 

32 $ A phan ddaeth Dafydd i ben 
y bryn yr addolodd efe DDUW yn- 
ddo, wele Husai yr Arciad yn ei 

ipen...2. | gyfarfod ef, iwedi rhwygo ei bais, a 
phridd ar ei ben. 
33 A Dafydd a ddywedodd wrtho, 
Od âi drosodd gyd â mi, ti a fyddi 
yn faich arnaf: 
34 Ond os dychweli i'r ddinas, a 
x pen.1649. | dywedyd wrth Absalom, “Dy was di, 
O frenhin, fyddaf fi; zwas dy dad 


o28 


h pen. 17. 


ene .n..,.,___Ô_Ô_Â^Ï^ÔÔ^^^LLÔLLLf;ìL,,,,_____________.m——r——— 
| 





HI. SAMUEL, XVI. 





| 
i Jerusalem. | 


—— — —  —-—- .—— 


Jm hyd yn hyn, ac yn awr dy was! 


dithau fyddaf: ac felly y diddym- 
mi i mi gynghor Ahitophel. 

35 Oni bydd gyd â thi yno Sadoc 
ac Abïathar yr offeiriaid? am hyn- 
ny pob gair a glywech o dŷ y bren- 
hin, !mynega ìi Sadoc ac ìi Abïathar 
yr ORCIHAUR 

36 Wele, y mae yno “gyd â hwynt 
eu dau fab, Ahimaas ms NO 
Jonathan mab Abïathar: danfon- 
wch gan hynny gyd â hwynt attaf 
fi bob peth a'r a glywoch. 

37 Felly ^Husai, cyfaill Dafydd, 
a ddaeth i'r ddinas; ac Absalom a 
ddaeth i Jerusalem. 


PENNOD XVI. 


1 Siba, trwy anrhegion a chelwyddau, yn cael 
etifeddiaeth eî feistr. 5 Simei yn melldithîo 
Dafydd yn Bahurim. 9 Dafydd, lrwy am- 
ynedd, yn ei gadw eî hun ac eraiU rhag dîal. 
15 Husa$ yn ymlusgo 4 mewn î gyfrinach 
Absalom, 20 Cynghor Ahitophel. 

AC wedi myned o Dafydd ychydig 

dros ben *y bryn, wele PSiba 
gwas Mephiboseth yn ei gyfarfod 
ef â chwpl o asynod wedi eu cyf- 
rwyo, ac arnynt hwy ŷ; oedd dau 
cân fort o fara, a chân swp o res- 

ynau, a chant o ffrwythydd haf, a 

chostrelaid o win. 

2 A dywedodd y brenhin wrth 
Siba, Beth yw y rhai hyn sydd 
gennyt? A Siba a ddywedodd, As- 
ynod i dylwyth y brenhin ì farchog- 
aeth, a bara a ffrwythydd haf i'r 
llangciau i'w bwytta, a gwin i'r 
lluddedig i'w yfed yn yr anialwch, 
ydynt hwy. 

3 A'r brenhin a ddywedodd, A pha 
le y mae mab dy feistr?_A_“5iba a 
ddywedodd wrth y brenhin, Wele, 
y mae efe yn aros yn Jerusalem: 
canys efe a. ddywedodd, Tŷ Israel 
a roddant drachefn i mi heddyw 
frenhiniaeth fy nhad. 

4 Yna y dywedodd y brenhin wrth 
Siba, Wele, eiddot ti yr hyn oll oedd 
eiddo Mephiboseth. A Siba a ddy- 
wedodd, Yr ydwyf yn *attolwg gael 
o honof ffafr yn dy olwg di, fy ar- 
glwydd frenhin. 

5 $ A phan ddaeth y brenhin Da- 
fydd hyd Bahurim, wele “un o dy- 
lwyth íŷ Saul yn dyfod allan oddi 
yno, aì enw ef oedd Simei, mab 
Gera: efe a ddaeth allan, dan 
gerdded a melldigo. 

6 Ac eíe a daflodd *Dafydd â cher- 
rig, a holl weision y brenhin Da- 
fydd: ac yr oedd yr holl bobl a'r 


Cyn 
CRIST 
1093, 





1 17 
pen. 17. 
5, 16. 


m ad. 27, 


n pen,l6.i5. 
1 Chron. 
27.33, 


&pen. 15. 30, 
b pen, 9. 2, 


c pen. 19.27, 


2 Heb, ym- 
grymmu 3. 


d 1 Bren. 
, $. 


ww ——o dì. jD —— y 





3 gerrig aî 
Dafydd, 
ac at, &c, 








Amynedd Dafydd. 


Cyn 
CRYST 
1023. 


el Sam. 24, 
14 


pen. MH 


f pen. 19.22, 


£ Edrych 
2 Bren. 18, 
25 


Galar. 3. 
3S. 


4 Neu, fy 


nagrau. 
Heb 


eD, 
llygad. 


6 Heb, a'i 
llychwin- 
odd ef & 
lwch. 


b pen.15.07. 


holl gedyrn ar ei law ddehau ac ar 
ei law aswy ef. 

7 Ac fel hyn y dywedai Simei wrth 
felldithio ; Tyred allan, tyred allan, 
wr gwaedlyd, a gwr i'r fall, 

8 Yr ARGLWYDD a drodd arnat ti 
holl waed tŷ Saul, yr hwn y teyrn- 
esaist yn ei le; ar ARGLWYDD a 
roddodd y frenhiniaeth yn llaw Ab- 
salom dy fab: ac wele di wedt dy 
ddal yn dy ddrygioni; canys gwr 
gwaedlyd wyt ti. ; 

9 $ Yna y dywedodd Abisai mab 
Serfiah wrth y brenhin, Paham y 
melldithia *y ci marw hwn fy ar- 
glwydd frenhin? gâd ìi mi fyned dros- 
odd, attolwg, a thorri ei ben ef. 

10 A'r brenhin a ddywedodd, fBeth 
sydd i mi a wnelwyf â chwi, meib- 
ion Serfiah? felly melldithied, o 
herwydd £yr ARGLWYDD a ddy- 
wedodd wrtho, Melldithia Dafydd. 
Am hynny pwy a ddywed, Paham 
y gwnei fel hyn? 

ll A Dafydd a ddywedodd wrth 
Abisai, ac wrth ei holl weision, Wele 
fy mab, yr hwn a_ ddaeth allan o'm 
hymysgaroedd i, yn ceisio fy ein- 
loes: ac yn awr pa faint m 
cais y Benjaminiad hwn? Gadêwch 
iddo, a melldithied: canys yr AR- 
GLWYDD a archodd iddo. 

12 Fe a allai yr edrych yr AR- 
GLWYDD ar *fy nghystudd i, ac y 
dyry yr ARGLWYDD i mi ddaioni 
am ei felldith ef y dydd hwn. 

13 Ac fel yr oedd Dafydd a'i wŷr 
yn myned ar hyd y ffordd, Simei 
yntau oedd yn myned ar hyd ystlys 
y mynydd, ar ei gyfer ef; ac fel yr 
oedd efe yn myned, efe a felldith- 
iai, ac a daflai gerrig, ac 5a fwriai 
lwch i'w erbyn ef. 

l4 A daeth y brenhin, a'r holl 
bobl oedd gyd âg ef, yn lluddedig, 
ac a orphwysodd yno. 

15 1 Ac Absalom a'r holl bobl, 
gwŷr Israel, a ddaethant i Jerusa- 
lem, ac Ahitophel gyd âg ef. 

16 A phan ddaeth Husai yr Arc- 
iad, “cyfaill Dafydd, at Absalom, 
Husai a ddywedodd wrth Absalom, 
Byw fo y brenhin, byw fyddo y 
brenhin. 

17 Ac Absalom a ddywedodd wrth 
Husai, Ai dyma dy garedigrwydd 
di i'th gyfaill? paham nad aethost 
ti gyd â'th gyfaill ? 

18 A Husai a ddywedodd wrth 
Absalom, Nag ê; eithr yr hwn a 
ddewiso yr ARGLWYDD, âr bobl 


329 


IL SAMUEL, XVII. 


yma, a holl wŷr Israel, eiddo ef 
fyddaf fì, a chyd âg ef yr arhosaf fi. 
19 A phwy hefyd 'a wasanaethaf? 


Difwyno cynghor Ahitophel. 


Cyn 
CRIST 
1023, 


î pen, 15, 


onid ger bron ei fab ef? Megis y| 


gwasanaethais ger bron dy dad di, 
felly y byddaf ger dy fron dithau. 

20 «I Yna y dywedodd Absalom 
wrth Ahitophel, Moeswch eich cyng- 
hor beth a wnawn ni. 

21 Ac Ahitophel a ddywedodd wrth 
Absalom, Dos i mewn at ordderch- 
wragedd dy dad, y rhai a adawodd 
efe I gadw y tŷ: pan glywo holl Is- 
rael dy fod yn ffiaidd gan dy dad, 


yna y cryfhêir llaw y rhai oll sydd 


gyd â thi. 

22 Felly y taenasant ìi Absalom 
babell ar nen y tŷ: ac Absalom Fa 
aeth i mewn at ordderch-wragedd 
ei dad, y'ngŵydd holl Israel. 

23 A chynghor Ahitophel, yr hwn 
a gynghorai efe yn y dyddiau hyn- 
ny, oedd fel ped ymofynai 42 â gair 
Duw: felly yr oedd holl gynghor 
Ahitophel, gyd â Dafydd a chyd âg 
Absalom. 


PENNOD XVII. 


1 Cynghor Husai, trwy ewylys Duw, yn di- 
fwyno cynghor Ahitophel.. 15 Danfon dârgel 
gydnabyddiaeth 4 Dafydd. 29 Ahilophel yn 
ymgrogi. 25 Gwneuthur Amasa yn gapten. 
21 Dafydd yn cael ymborth ym Mahanaim. 


YWEDODD Ahitophel hefyd 

wrth Absalom, Gâd i mi yn 
awr ddewis deuddeng mil o wŷr, a 
mi a gyfodaf ac a erlidiaf ar ol 
Dafydd y nos hon. 

2 A mi a ddeuaf arno tra fyddo ef 
yn lluddedig, ac yn wan ei ddwy- 
law, ac a1 brawychaf ef: a ffy yr 
holl bobl sydd gyd âg ef; a mi a 
darawaf y brenhin yn unig. 

3 A throaf yr holl bobl attat íi: 
megis pe dychwelai pob un, yw y 
gwr yr ydwyt ti yn eì geisio: felly 
yr holl bobl fydd mewn heddwch. 

4 A da fu y peth yngolwg Ab- 
salom, ac y'ngolwg holl henuriaid 
Israel. 

5 Yna y dywedodd Absalom, Galw 
yn awr hefyd ar Husai yr Arciad, a 
gwrandâwn beth *a ddywedo yntau 
hefyd. 

6 A phan ddaeth Husai at Absa- 
lom, llefarodd Absalom wrtho ef, 
gan ddywedyd, Fel hyn y dywed- 
odd Ahitophel: a wnawn ni “ei 
gynghor ef? onid ê, dywed di. 

7 A dywedodd Husai wrth Absa- 
lom, Nid da y cynghor a gynghor- 
odd AWfgHel y waith hon. 


k pen, 12, 
11, 12, 


2 lIeb, 
«ydd yn 


i enau 
yntau, 


8 Heb. yn 
ol eî air 
ef. 


4 





Oynghor Huson. 


Cyn 
CRIST 
1023, 


4 Heb. 
chwer» eu 
henaid. 

a Hos. 13. 8. 





? Darn,20.1, 


c pen,15.31, 
6 Heb, 
orchymyn- 


â pen.15.57. 


e Jos, 15.7. 
a l$. 16, 


8 Canys, eb Husai, ti a wyddost 
am dy dad a'i wŷr, maì cryfion 4yd- 
ynt hwy, a *chreulawn eu meddwl, 
megis “arth wedi colli ei chenawon 
yn y maes: dy dad hefyd sydd ryf- 
elwr, ac nid erys efe dros nos gyd 
â'r bobl. 

9 Wele, yn awr y mae cfe yn 
llechu mewn rhyw ogof, neu mewn 
rhyw le: a phan syrthio 7'^aê o hon- 
ynt yn y dechreu, yna y bobl a glyw, 
ac a ddywed, Bu laddfa ym mysg y 
bobl sydd ar ol Absalom. 

10 Yna yr un grymmus, yr hwn 
y mae ei galon fel calon llew, a 
lwfrhâ: canys gŵyr holl Israel 
mai glew yw dy dad di, ac mai 
gwŷr grymmus yw y rhai sydd gyd 
âg ef. 

ll Am hynny y cynghoraf, lwyr- 
gasglu attat ti holl Israel, Po Dan 
hyd Beer-seba, fel y tywod wrth y 
môr o amldra, a myned o'th wyneb 
di dy hun i'r rhyfel. 

12 Felly y deuwn arno ef i un o'r 
lleoedd yr hwn y ceffir ef ynddo, ac 
a ruthrwn arno ef fel y syrth y 
gwlith ar y ddaear: ac ni adewir 
dŵm o hono ef, nac un chwaith o'r 
holl wŷr sydd gyd âg ef. 

13 Ond os i ddinas yr ymgasgl 
efe, yna holl Israel a ddygant raffau 
at y ddinas honno, a ni a'i tynnwn 
hi i'r afon, fel na chaffer yno un 
garregan. 

l4 A dywedodd Absalom, a holl 
wŷr Israel, Gwell yw cynghor Hu- 
sal yr Arciad na chynghor Ahito- 
phel. Canys “yr ARGLWYDD â “or- 
deiniasai ddiddymmu cynghor da 
Ahitophel, fel y dygai yr ARGLWYDD 
ddrwg ar Absalom. 

15 4 Yna y dywedodd Husai wrth 
Sadoc ac wrth Abïathar yr offeir- 
iaid, Fel hyn ac fel hyn y cynghor- 
odd Ahitophel i Absalom ac i hen- 
uriaid Israel: ac fel hyn ac fel hyn 
y cynghorais innau. 

16 Yn awr gan hynny anfonwch 
yn fuan, a mynegwch i Dafydd, gan 


ddywedyd, Nac aros dros nos yng. 


ngwastadedd yr anialwch, ond gan 
fyned dos; rhag difa y brenhin a'r 
holl bobl sydd gyd âg ef. 

17 “Jonathan hefyd ac Ahimaas 
oedd yn sefyll wrth *“En-rogcl; ac fe 
aeth llangces ac a fynegodd iddynt, 
Hwythau a aethant ac a fynegasant 
i'r brenhin Dafydd: canys ni allent 
hwy ymddangos i fyned i'r ddinas. 

18 Etto llangc a'u gwelodd hwynt, 


e0 


II. SAMUEL, XVII. 


ac a fynegodd i Absalom: ond hwy 
a aethant ymaith ill dau yn fuan, 
ac a ddaethanti dŷ gwr yn Ba- 
hurim, ac iddo ef yr oedd pydew 
yn ei gyntedd; a hwy a aethant i 
waered yno. 

19 fA'r wraig a gymmerth ac a 
ledodd “glawr ar wyneb y pydew, 
ac a daenodd arno falurion ŷd; fel 
na wybuwyd y peth. 

20 A phan ddaeth gweision Absa- 
lom at y wraig i'r tŷ, hwy a_ddy- 
wedasant, Pa le 4y mae Ahimaas a 
Jonathan? “A'r wraig a ddywedodd 
wrthynt, Hwy a aethant dros yr 
aber ddwfr. A phan geisiasant, ac 
nas cawsant wynt, yna y dychwel- 
asant ìi Jerusalem. 

21 Ac ar ol iddynt hwy fyned ym- 
aith, yna 4y //eiÊ a ddaethant i fynu 
or pydew, ac a aethant ac a fyneg- 
asant i'r brenhin Dafydd; ac a 
ddywedasant wrth Dafydd, Cyfod- 
wch, ac ewch yn fuan dros y dwir; 
canys fel hyn y cynghorodd Ahiìto- 
phel yn eich erbyn chwi. 

22 Yna y cododd Dafydd a'r holl 
bobl y rhai oedd gyd âg ef, ac a 
aethant dros yr Iorddonen: erbyn 
goleuo y bore nid oedd un yn eisieu 
a'r nad aethai dros yr Iorddonen. 

23 1 A phan welodd Ahitophel na 
wneuthid ei gynghor ef, efe a gyf- 
rwyodd e2 asyn, ac a gyfododd, ac a 
aeth i'w dŷ ei hun, i'w ddinas, ac a 
wnaeth drefn ar ei dŷ, ac a ymgrog- 
odd, ac a fu farw, ac a gladdwyd 
ym meddrod ei dad. 

24 Yna Dafydd a ddaeth i Maha- 
naim. Ac Absalom a aeth dros yr 
Iorddonen, efe a holl wŷr Israel 
gydâgef ”" . 

25 4 Ac Absalom a osododd Amasa 
yn lle Joab ar y llu. Ac Amasa 
oedd fab i wr a'i enw Ithra, yr hwn 
oedd Israeliad, yr hwn a aeth i 
mewn at R“Abigail merch Nahas, 
chwaer Serfiah, mam «Joab. 

26 Felly y gwersyllodd Israel ac 
Absalom y'ngwlad Gilead. 

27 «I A phan ddaeth Dafydd ìi Ma- 
hanaim, Sobi mab Nahas o Rabbah 
meibion Ammon, a íMachir mab 
Ammïel o Lo-debar, a “Barzìlai y 
Gileadiad o Rogelim, 

28 A ddygasant welŷau, a" chawg- 
iau, a llestri pridd, a gwenith, a 
haidd, a blawd, a_chras-fd, a ffa, a 
ffacbys, a. chras-Dys, 

29 A mêl, ac ymenyn, a_ defaid, 
a chaws gcwartheg, ì Dafydd, ac i'r 


Ahitophel yn ymgrogi. 


Cyn 
CRIST 
1023. 


f Edrych 
, 


£ Edrych 
Exod, 1.19. 


h 1] Chron, 
2. 16, 17. 


í pen. 9. 5. 
k pen. 19, 
1 Bren. 2.7. 


7 Neu, 
phïolau. 





| Gorchfygw Absalom, H. SAMUEL, XVIII. 
E 


bobl oedd gyd âg ef, i'w bwylta. 
Canys dywedasant, Y mae y bobl 
yn newynog, yn flin hefyd, ac yn 
sychedig 'yn yr anialwch. 


PENNOD XVIII. 

1 Dafydd yn edrych ar y Uuoedd yn myned 
allan, ac yn rhoddi gorchymyn ynghylch 
Absalom. — 6 Lladdfa fawr ar yr Israeliaid 
y'nghoed Ephraim. 9 Absalcm y'nghrog wrth 
ei wallt mewn derwen; a Joab yn ei ladd 
ef, ac yn eî fwrw mewn pydew. 18 Lle 
Absalom, 19 Ahimaas a Chusi yn dwyn 
newyddion i Dafyda. 99 Dafydd yn galaru 
am Absalom. 

DAFYDD a gyfrifodd y bobl 
oedd gyd âg ef, ac a osododd 
arnynt hwy filwriaid a chanwriaid. 

2 Â Dafydd a anfonodd o'r bobl y 
drydedd ran dan law Joab, a'r dryd- 
edd ran dan law Abisai mab Serfiah, 
brawd Joab, a'r drydedd ran dan 
law Ittai y Gethiad. A'r brenhin a 
ddywedodd wrth y bobl, Gan fyned 
yr âf finnau hefyd gyd â chwi. 

3 Ond *y bobl a attebodd, Nid âi 
di allan: canys os gan ffoi y ffown 
ni, nì osodant hwy ew meddwl ar- 
nom ni; ac os bydd marw ein 
hanner ni, nì osodant ew “meddwl 
arnom: ond yn awr y” ydwyt tê fel 
deng mil o honom ni: yn awr gan 
hynny gwell yw i ti fod i'n cyn- 
northwyo niorddinas. 

4 A dywedodd y brenhin wrthynt 
hwy, Gwnaf yr hyn fyddo da yn eich 
golwg chwi. A'r brenhin a safodd 
ger llaw y porth; a'r holl bobl a 
aethant allan yn gannoedd ac yn 
íiloedd. 

5 A'r brenhin a orchymynodd i 
Joab, ac Abisai, ac Ittaì, gan ddy- 
wedyd, Byddwch esmwyth, er fy 
mwyn i, wrth y llange Absalom. 
A'r holl bobl a glywsant pan orchy- 
mynodd y brenhin i'r holl flaen- 
omaid yn achos Absalom. 

6 4 Felly yr aeth y bobl i'r maes i 
gyfarfod Israel: ar rhyfel fu yng 
nghoed Ephraim. 

7 Ac yno y lladdwyd pobl Israel 
o flaen gweision Dafydd; ac yno y 
bu lladdfa fawr y dwthwn hwnnw, 
sef ugain mil. 

8 Canys y rhyfel oedd yno wedi 
gwasgaru ar hyd wyneb yr holl 
wlad: ar coed a ddifethodd fwy 
o'r bobl nag a *ddifethodd y cleddyf 
y diwrnod hwnnw. 

9 ff Ac Absalom a gyfarfu â gweis- 
ion Dafydd yn eu hwyneb. Ac Ab- 
salom oedd yn marchogaeth ar ful, 
a'r mul a acth dan dewfrig derw- 


aa1 





en fawr, ai ben ef a lynodd yn y 
dderwen: felly yr oedd efe rhwng 
y nefoedd a'r ddacar ; a'r mul oedd 
dano ef a aeth ymaith. 

10 A rhyw un a ganfu Aynny, ac a 
fynegodd i Joab, ac a ddywedodd, 
Wele, gwelais Absalom yngbrog 
mewn derwen. 

ll A dywedodd Joab wrth y gwr 
oedd yn mynegi iddo, Ac wele, ti a4 
gwelaist e7; paham nas tarewaist ef 
yno i'r llawr, ac arnaf fi roddi i ti 
ddeg sicl o arian, ac un gwregys * 

12 A dywedodd y gwr wrth Joab, 
Pe cawn bwyso ar fy llaw fil o siclau 
arian, nid estynwn fy llaw yn erbyn 
mab y brenhin: canys gorchymyn- 
odd y brenhin lle y clywsom ni 
wrthyt tì, ac wrth Abisai, ac wrth 
Ittai, gan ddywedyd, * Gwyliwch 
gyffwrdd o neb â'r llangc Absalom. 

13 Os amgen, mi a wnaethwn 
ffalsder yn erbyn fy einioes: canys 
nid oes dim yn guddiedig oddi wrth 
y brenhin ; tithau hefyd a safasit yn 
Jy erbyn. 

14 Yna y dywedodd Joab, Nid 
arhoaf fel hyn *gyd â thi. Ac efe 
a gymmerth dair o biccellau yn ei 
law, ac au brathodd trwy galon 
Absalom, ac efe etto yn fyw “yng 
nghanol y dderwen. 

15 A'r deg llangc y vai oedd yn 
dwyn arfau Joab a amgylchynas- 
ant, ac a darawsant Absalom, ac 
a'i lladdasant ef. 

16 A Joab a udganodd mewn ud- 
gorn; ar bobl a ddychwelodd o 
erlid ar ol Israel: canys Joab a 
attaliodd y bobl. 

17 A hwy a gymmerasant Absa- 
lom, ac a'i bwriasant ef mewn ffos 
fawr yn y coed, ac Pa osodasant 
arno garnedd gerrig fawr iawn: a 
holl Israel a ffoisant bob un i'w 
babell. 

18 1 Ac Absalom a gymmerasai ac 
a osodasai iddo yn eì fywyd golofn, 
cyn nyffryn y brenhin : canys efe a 
ddywedodd, *Nid oes fab gennyf i 
wneuthur coffa am fy enw: ac efe 
a alwodd y golofn ar ei enw ei hun. 
A hi a elwir Llc Absalom, hyd y 
dydd hwn. 

19 T Yna Ahimaas mab Sadoc a 
ddywedodd, Gâd ìi mi redeg yn awr, 
a mynegi i'r brenhin, ddarfod i'r 
ARGLWYDD eì "ddïal ef ar ei elyn- 
ion. 

20 A Joab a ddywedodd wrtho ef, 


Ni byddi di yn genhadwr y dydd 


a. Joab yn ei ladd ef. 


Cyn 
CRIST 
1023. 





1 Heb. 
Gwyliwch, 
pwy byn- 


5 Heb. o'th 
flaen di. 


6 Heb. 
y'nghalon. 


b Jos, 7. 26. 


c Gen. l4, 
ìi 


d Edrych 


pen. 14.27. 


7 Heb. 


Jernu ef 


o law. 





Dafydd yn galaru 


Cyn 
CRIST 
1023. 


hwn, eithr mynegi ddiwrnod arall : 
ond heddyw ni byddi di gennad, o 
herwydd marw mab y brenhin. 

21 Yna y dywedodd Joab wrth 
Cusi, Dos, dywed i'r brenhin yr hyn 
a welaist. A Chusi a ymgrymmodd 
i Joab, ac a redodd. 

22 Yna Ahimaas mab Sadoc a 
ddywedodd eilwaith wrth Joab, 
$ Beth bynnag a fyddo, gâd i min- 
nau, attolwg, redeg ar ol Cusi.. A 
dywedodd Joab, I ba beth y rhedi 
di, fy mab, gan nad oes gennyt 
gennadwriaeth addas? 

23 Ond beth bynnag a fyddo, eb 
efe, gâd i mi redeg. A dywedodd 
yntau wrtho, Rhed. Felly Ahimaas 
a redodd ar hyd y gwastadedd, ac 
a aeth heibio i Ousi. 

24 A Dafydd oedd yn eistedd 
rhwng y ddau borth: a'r gwylied- 
ydd a aeth ar nen y porth ar y 
mur, ac a ddyrchafodd ei lygaid, 
ac a edrychodd; ac wele wr yn 
rhedeg ei hunan. 

25 A'r gwyliedydd a waeddodd, ac 
a fynegodd i'r brenhin. A'r brenhin 
a ddywedodd, Os ei hun y mae 
efe, cennadwriaeth sydd yn ei enau 
|ef. Ac efe a ddaeth yn fuan, ac a 
nesaodd. 

26 A'r gwyliedydd a ganfu wr 
arall yn rhedeg: a'r gwyliedydd a 
alwodd ar y porthor, ac a_ddy- 
wedodd, Wele wr arall yn rhedeg 
ei hunan. A dywedodd y brenhin, 
Hwn hefyd sydd gennad. 

27 A'r gwyliedydd a ddywedodd, 
Yr ydwyf fi yn gweled rhediad y 
blaenaf fel rhediad Ahimaas mab 
Sadoc. A dywedodd y brenhin, 
Gwr da yw hwnnw, ac â chennad- 
wriaeth dda y daw efe. 

28 Ac Ahimaas a alwodd, ac a 
ddywedodd wrth y brenhin, Hedd- 
wch: ac a ymgrymmodd i lawr ar 
ei wyneb ger bron y brenhin, ac a 
ddywedodd, Bendigedig fyddo yr 
ARGLWYDD dy DDUW, yr hwn a 
warchaeodd ar y gwŷr a gyfodasant 
Eu llaw yn erbyn fy arglwydd fren- 

in, 

29 A'r brenhin a ddywedodd, *Ai 
dïangol y llangc Absalom? A dy- 
wedodd Ahimaas, Gwelais gythrwfl 
mawr, pan anfonodd Joab was y 
| brenhin, a'th was dithau, ond ni 
wybâm i beth ydoedd. 

30 A'r brenhin a ddywedodd, Tro 
heibio; saf yma. Ac efe a drodd 
| heibio, ac a safodd, 


| 





8 Heb, 
Bydded a 
yddo, 


9 Heb. Oes 
hedd wch 
i'r llangc. 


Ìe——:- 


332 


II. SAMUEL, XIX. 


31 Ac wele, Cusi a ddaeth. A dy- 
wedodd Ousi, Cennadwri, arglwydd 
frenhin: canys yr ARGLWYDD a'th 
ddïalodd di heddyw ar bawb a'r a 
ymgyfododd i'th erbyn. 

32 A dywedodd y brenhin wrth 
Cusi, A ddïangodd y llangce Ab- 
salon? A dywedodd Cusi, Fel y 
llangc hwnnw y byddo gelynion fy 
arglwydd frenhin, a'r holl rai a ym- 
gyfodant i'th erbyn di er niwed 4 (1. 

33 Y A'r brenhin a gyffrôdd, ac a 
aeth i fynu ì ystafell y porth, ac a 
wylodd : ac fel hyn y dywedodd efe 
wrth fyned ; * O fy mab Absalom, fy 
mab, fy mab Absalom! O na buas- 
wn farw drosot ti, Absalom, fy mab, 


fy mab! 
PENNOD XIX. 


l Joab yn per i'r brenhin beidio â galaru. 9 
' Yr Israeliaid yn daer am ddwyn y brenhin 
adref. ll Dafydd yn anfon at yr offeiriaid 

4 gynhyrfu gwŷr Judah. 18 Simei yn cael 
ei bardwn; 24 a4 Mephiboseth eî esgusodi. 
92 Barzilai yn cael cennad â fyned adref; a 
chymmeryd Chimham eî fab ef îi dŷ y bren- 
hin. âl Yr Israeliaid yn ymsennu & gwŷr 
Judah, am ddwyn y breuhin adref hebddynt 


hwy. 

MYNEGWYD i Joab, Wele y 
brenhin yn wylo, ac yn galaru 
am Absalom. 

2 A'r *fuddugoliaeth a_ acth y 
dwthwn hwnnw yn alar i'r holl 
bobl: canys clywodd y bobl y 
diwrnod hwnnw ddywedyd, dristâu 
o'r brenhin am eì fab. 

3 A'r bobl a aethant yn lladrad- 
aidd y diwrnod hwnnw i mewn i'r 
ddinas, fel pobl a fyddai yn myned 
yn lladradaidd wedi eu cywilyddio 
wrth ffoi o ryfel. 

4 Ond y brenhin *a orchuddiodd 
ei wyneb; ar brenhin a waeddodd 
â llef uchel, PO fy mab Absalom, 
Absalom, fy mab, fy mab ! 

5 A Joab a ddaeth i mewn i' tŷ 
at y brenhin, ac a_ ddywedodd, 
Gwaradwyddaist heddyw wynebau 
dy holl weision, y rhai a amddiff- 
ynasant dy einioes di heddyw, ac 
einioes dy feibion a'th ferched, ac 
einioes dy wragedd, ac einioes dy 
ordderch-wragedd ; 

6 Gan garu dy gaseion, a chasâu dy 
garedigion: canys dangosaist hedd- 
yw nad oedd ddim gennyt dy dy- 
wysogion, na/th weision : o herwydd 
mi a wn heddyw, pe Absalom fuasai 
byw, a ninnau i gyd yn feirw heddyw, 
mai da fuasai Ay24y yn dy olwg di. 


ar ol, Absalom. 


Cyn 
CRIST 
1023. 





e pen. 19. 4. 


2 Heb, 
ymwared. 


& pen. 15. 30, 


b pen. 18. 33. 


7 Cyfod yn awr gan hynny, cerdda |9 He. 


allan, a dywed *yn dêg wrth dy 


wrth fodd 
calon, 


Dafydd yn dychwclyd 


Cyn 
CRIST 
1029, 





epen.1'. 25. 
d Ruth 1.17. 


eBarn.20.1, 


f pen. 16. 5. 
1 Bren,2.8, 


| FR ch 16. 


weision: canys yr wyf fi yn tyngu 
iT ARGLWYDD, os fi nid âi allan, 
nad erys neb gyd â thi y nos hon; 
a gwaeth fydd hyn i ti nâ'r holl 
ddrwg a ddaeth i'th erbyn di o'th 
febyd hyd yr awr hon. 

8 Yna y brenhin a gyfododd, ac a 
eisteddodd yn y porth. A myneg- 
wyd i'r holl bobl, gan ddywedyd, 
Wele y brenhin yn eistedd yn y 
porth. A'r holl bobl a ddaethant 
o flaen y brenhin: canys Israel a 
ffoisai bob un i'w babell. 

9 Ac yr oedd yr holl bobl yn 
ymryson trwy holl lwythau Israel, 
can ddywedyd, Y brenhin a'n gwar- 
edodd ni o law ein gelynion, ac efe 
a'n gwaredodd ni o law y Philist- 
iaid; ac yn awr efe a ffodd o'r 
wlad rhag Absalom. 

10 Ac Absalom, yr hwn a ennein- 
iasom ni arnom, a fu farw mewn 
rhyfel: ac yn awr paham yr ydych 
heb sôn am gyrchu y brenhin dra- 
chefn ? 

11 4 A'r brenhin Dafydd a anfon- 
odd at Sadoc ac at Abïathar yr 
offeiriaid, gan ddywedyd, Lleferwch 
wrth henuriaid Judah, gan ddywed- 
yd, Paham yr ydych chwi olaf i 
ddwyn y brenhin yn ei ol i'w dŷ? 
canys gair holl Israel a ddaeth at 
y brenhin, hyd ei dŷ. 

12 Fy mrodyr ydych chwi; fy 
asgwrn am cnawd ydych chwi: 
paham gan hynny yr ydych yn 
olaf i ddwyn y brenhin adref? 

13 Dywedwch hefyd wrth Amasa, 
“Onid fy asgwrn.i 2m cnawd wyt 
ti? “Fel hyn y gwnelo DUW i mi, 
ac fel hyn y chwanego, onid tywys- 
og y llu fyddi di ger fy mron i yn 
lle Joab byth. 

14 Ac efe a drodd galon holl wŷr 
Judah, *fel calon un gwr: a hwy 
a anfonasant at y brenhin, gam 
ddywedyd, Dychwel di a'th holl 
weision. 

15 Felly y brenhin a ddychwel- 
odd, ac a ddaeth i'r Iorddonen... A 
Judah a ddaeth i Gilgal, i fyned 
i gyfarfod â'r brenhin, i ddwyn y 
brenhin dros yr Iorddonen. 

16 Y A fSimei mab Gera, mab Je- 
mini, yr hwn oedd o Bahurim, a 
frysiodd, ac a ddaeth i waered gyd 
â gwŷr Judah, i gyfarfod â'r bren- 
hin Dafydd. 

l7 A mil o wŷr o Benjamin oedd 
gyd âg ef; 9Siba hefyd gwas tŷ 
Saul, ai bymtheng mab ai ugain 


93 


I. SAMUEL, XIX. 


gwas gyd âg ef: a hwy a acthant 
cres yr Iorddonen o flaen y bren- 
in, 

18 Ac ysgraff a aeth drosodd i 
ddwyn trwodd dylwyth y brenhin, 
ac I wneuthur yr hyn fyddai da yn 
ei olwg ef. A Simei mab Gera a 
syrthiodd ger bron y brenhin, pan 
ddacth efe dros yr Iorddonen; 

19 Ac a ddywedodd wrth y bren- 
hin, Na ddannoded fy arglwydd i 
mi anwiredd, ac na chofia "yr hyn 
a wnaeth dy was yn anwir y dydd 
yr aeth fy arglwydd frenhin o Je- 
rusalem, i osod o'r brenhin Aynny 
at ei galon. 

20 Canys dy was sydd yn cyd- 
nabod bechu o honof fi: ac wele, 
deuthum heddyw yn gyntaf o holl 
dŷ Joseph, i ddyfod i waered i gyf- 
arfod â'm harglwydd frenhin. 

21 Ac Abisai mab Serfiah a at- 
tebodd, ac a ddywedodd, Ai o her- 
wydd hyn ni roddir Simei i farwol- 
aeth, am iddo felldithio enneiniog 
yr ARGLWYDD ? 

22 A dywedodd Dafydd, íBeth 
sydd ìi mì a wnelwyf â chwi, meib- 
lon Serfiah, fel y byddych i mi yn 
wrthwynebwyr heddyw? “a roddir 
i farwolaeth heddyw neb yn Israel? 
canys oni wn 1, mai heddyw yr 
ydwyf fi yn frenhin ar Israel ? 

23 !A'r brenhin a ddywedodd 
wrth Simei, Ni byddi di farw: a'r 
brenhin a dyngodd wrtho ef. 


ê Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
1022. 





b pen. 16. 5. 


i pen. 16, 10, 


kI Sam.1ll. 
1 Ge 


1 ] Bren. 2. 
8, 9, 37, 46. 


24 í " Mephiboseth mab Saul hef- | in.9.6. 


yd a ddaeth i waered i gyfarfod 
âr brenhin; ac ni olchasai efe ei 
draed, ac ni thorrasai ei farf, ac ni 
olchasai eì ddillad, er y dydd yr 
aethai y brenhin hyd y dydd y 
Me efe drachefn mewn hedd- 
wch. 

25 A phan ddaeth efe ìi Jerusa- 
lem 1 gyfarfod â'r brenhin, yna 
y dywedodd y brenhin wrtho ef, 
Paham nad aethost ti gyd â mi, 
Mephiboseth ? 

26 Ac efe a ddywedodd, Fy ar- 
glwydd frenhin, fy ngwas a'm 
twyllodd i: canys dywedodd dy 
was, Cyfrwyaf i mi asyn, fel y 
marchogwyf arno, ac yr elwyf at 
y brenhin; o herwydd cloff yw 
dy was. 

27 Ac "efe a enllibiodd dy was 
wrth fy arglwydd frenhin; ond fy 
arglwydd frenhin sydd “fel angel 
Duw: am hynny gwna yr Ayn 
Jyddo da yn dy olwg. 


n pen. 16. 3. 


o pen, l4, 
Y, 20. 





Fsgusodi Mephaboseth. 


Cyn 
CRIST 
1023. 

4 Heb. 
marw“ 
olaelh. 

P pen. 9, 7, 
19, 18. 


91 Bren. 2. 
Ye 


Tpen. 17,27. 


5 Heb. 
ddewisech 
gennyf. 


28 Canys nid oedd holl dŷ fy 
nhad i ond dynion *meirw ger 
bron fy arglwydd y brenhin; etto 
Pf6ydi a osodaist dy was ym mhlith 
y rhai oedd yn bwytta ar dy fwrdd 
dy hun: pa gyfiawnder gan hynny 
sydd i mi bellach i waeddi mwy ar 
y brenhin? 

29 A'r brenhin a ddywedodd 
wrtho, I Da beth yr adroddi dy 
fatterion ym mhellach? dywedais, 
Ti a Siba rhennwch y tir. 

30 A Mephiboseth a ddywedodd 
wrth y brenhin, Iê, cymmered efe 
y cwbl, gan ddyfod fy arglwydd 
frenhin i'w dŷ mewn heddwch, 

31 A “Barzìlai y Gileadiad a 
ddaeth i waered o Rogelim, ac a 
aeth dros yr Iorddonen gyd âr 
brenhin, i'w hebrwng ef dros yr 
Iorddonen. 

32 A Barzìlai oedd hen iawn, yn 
fab pedwar ugain mlwydd: efe 
oedd yn darparu lluniaeth i'r bren- 
hin tra yr ydoedd efe ym Maha- 
us canys gwr mawr iawn oedd 
efe. 

33 A'r brenhin a ddywedodd wrth 
Barzìlai, Tyred drosodd gyd â mi, 
a mi a'th borthaf di gyd â mi yn 
Jerusalem, 

34 A Barzìlai a ddywedodd wrth 
y brenhin, Pa fainb yw dyddiau 
blynyddoedd fy einioes i, fel yr 
elwn i fynu gyd â'r brenhin i Jeru- 
salem ? 

35 Mab pedwar ugain mlwydd 
ydwyf fi heddyw: a wn i ragor- 
iaeth rhwng da a drwg? a ddichon 
dy was di archwaethu yr hyn a 
fwyttâf, neu yr hyn a yfaf? a glyw- 
af fi bellach lais cerddorion a 
cherddoresau? paham gan hynny 
y bydd dy was mwyach yn faich 
ar fy arglwydd frenhin ? 

36 Dy was a â ychydig tu hwnt 
i'r Iorddonen gyd â'r brenhin: a 
phaham y íalai y brenhin i mi 
gyfryw daledigaeth * 

37 Gâd, attolwg, i'th was ddy- 
chwelyd yn fy ol, fel y byddwyf 
marw yn fy ninas fy hun, ac fel 
y'm cladder ym meddrod fy nhad 
an mam: ac wele, Chimham dy 
was, efe a â drosodd gyd â'm har- 
glwydd frenhin, a gwna iddo yr 
hyn fyddo da yn dy olwg. 

38 A dywedodd y brenhin, Chim- 
ham a â gyd â mi, a mi a wnaf 
iddo ef yr hyn fyddo da yn dy 
olwg di: a pheth bynnag a ?*er- 


24 


H. SAMUEL, XX. 


fyniech di arnaf fi, mi a' gwnaf] _C 


erot, 

39 A'r holl bobl a aethant dros yr 
Iorddonen. Y brenhin hefyd a 
aeth drosodd: a'r brenhin a gusan- 
odd Barzìlai, ac a'i bendithiodd ef; 
ac efe a ddychwelodd i'w fangre 
ei hun. 

40 Yna y brenhin a aeth i Gilgal, 
a Chimham a aeth gyd âg ef. A 
holl bobl Judah a hebryngasant 
y brenhin, a hanner pobl Israel 
hefyd. 

41 Ac wele, holl wŷr Israel a 
ddaethant at y brenhin, ac a ddy- 
wedasant wrth y brenhin, Paham y 
lladrattaodd ein brodyr ni, gwŷr 
Judah, dydi, ac y dygasant y bren- 
hin a'i dylwyth dros yr Iorddonen, 
a holl wŷr Dafydd gyd âg ef? 

42 Ac attebodd holl wŷr Judah i 
wŷr Israel, Oblegid câr agos gyw 
y brenhin ini: paham gan hynny 
y digiasoch chwi am y peth hyn? 
a fwyttasom ni ddim ar draul y 
brenhin? neu a anrhegodd efe ni 
âg anrheg ? 

43 A gwŷr Israel a attebasant 
wŷr Judah, ac a ddywedasant, Deg 
rhan sydd i ni yn y brenhin ; hefyd 
y mae i ni yn Dafydd fwy nag 1 
chwi : paham gan hynny y dïystyr- 
aist fi? onid myfi a ddywedais yn 
gyntaf am gyrchu adref fy mren- 
hin? Ac “ymadrodd gwŷr Judah 
o galettach nag ymadrodd gwŷr 

srael. 


PENNOD XX. 
1 Seba, o achos yr ymrafael, yn codi plaid 


yn Israel. 9 Deg gordderch-wraig Dafydd i 


mewn carchar tragywyddol, 4 Gwneuthur 
Amasa yn bennaeth ar Judah; a Joab yn 
eì ladd ef. 14 Joab yn erlid Seba î Abel. 
16 Gwraig ddoeth yn achub y ddinas, irwy 
dorrî pen Seba, 29 Swyddogîon Dafydd. 
C yno y digwyddodd bod gwr 
yr fall, ai enw Seba, mab 
Bichri, gwr o Jemini ; ac efe a ud- 
ganodd mewn udgorn, ac a ddy- 
wedodd, *Nid oes i ni ddim rhan 
yn Dafydd, nac etifeddiaeth ìi ni 
ym mab Jesse: pawb i'w babell, 
O Israel. 
2 Felly holl wŷr Israel a aethant 
i fynu oddi ar ol Dafydd, ar ol Se- 
ba mab Bichri: ond gwŷr Judah a 
lynasant wrth eu brenhin, or Ior- 
ddonen hyd Jerusalem. 
3 TA daeth Dafydd i'w dŷ ei hun 


Tsrael a Judah yn ymsennu. 


yn 
CRIST 
1023, 





s Edrych 
B MY 


arn, 8. 
gy 94, Jlr 


Cylch 
1022, 


a9 Bren. 
2. 1 
2 Chron. 
10. 16, 


i Jerusalem; a'r brenhin a_ gym- |?pen.15 


16. a.16, 


merth Py deg gordderch-wraig â| 1,2. 


Joab yn lladd Amasa. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1022. 





2 Heb. 
mewn 
gwedd- 
wdod 
bywyd. 

3 Heb, 
Galw atlaf. 

c pen. 19, 13, 


d pen, l1,11. 


epen. 8, 18, 


ií 1Bron,2.5. 


£ pen. 2, 23. 


adawsai efe i gadw y tŷ, ac au 
rhoddes hwynt mewn cadwraeth, 
ac a'u porthodd hwynt; ond nid 
aeth efe i mewn attynt hwy: eithr 
buant yn rhwym hyd ddydd eu 
marwolaeth, *yn byw mewn gwedd- 
wdod. 

4 î Yna y dywedodd y brenhin 
wrth Amasa, *c€Cynnull i mi wŷr 
Judah erbyn y trydydd dydd; a 
bydd dithau yma. 

5 Felly Amasa a aeth i gynnull 
Judah: ond efe a drigodd yn hŵy 
nar amser terfynedig a osodasai 
efe iddo. 

6 A dywedodd Dafydd wrth Abi- 
sai, Seba mab Bichri a'n dryga ni 
yn waeth nag Absalom: cymmer 
di “weision dy arglwydd, ac erlid 
ar ei ol ef, rhag iddo gael y dinas- 
oedd caerog, ac ymachub o'n gol- 
wg ni. 

7 A gwŷr Joab, a'r “Cerethiaid, y 
Pelethiaid Aefyd, a'r holl gedyrn, 
a aethant ar ei ol ef; ac a aeth- 
ant allan o Jerusalem, i erlid ar ol 
Seba mab Bichri. 

8 Pan oeddynt hwy wrth y maen 
mawr sydd yn Gibeon, Amasa a 
aeth o'u blaen hwynt. A Joab 
oedd wedi gwregysu ei gochl oedd 
am dano, ac arni y7 oedd gzwregys 
a chleddyf wedi ei rwymo ar ei 
lwynau ef yn ei wain; a phan 
gerddai efe, 4y cleddyf a syrthiai. 

9 A dywedodd Joab wrth Amasa, 
A wyt ti yn llawen, fy mrawd A 
llaw ddehau Joab a ymaflodd ym 
marf Amasa i'w gusanu ef. 

10 Ond ni ddaliodd Amasa ar y 
cleddyf oedd yn llaw Joab: felly 
fefe a'i tarawodd ef âg ef “dan y 
bummed az4s, ac a ollyngodd ei ber- 
fedd ef i'r llawr, ac nid ail-daraw- 
odd ef: ac efe a fu farw. Felly 
Joab ac Abisai ei frawd a_ganlyn- 
odd ar ol Seba mab Bichri 

ll Ac un o weision Joab oedd yn 
sefyll yn ei ymyl ef, ac a. ddywed- 
odd, Pwy bynnag a ewyllysio gy 
dda ìi Joab, a phwy bynnag sydd 
|gyd â Dafydd, eled ar ol Joab. 

12 Ac Amasa oedd yn ymdry- 
baeddu mewn gwaed y'nghanol y 
brif-ffordd. A phan welodd y gwr 
yr holl bobl yn sefyll, efe a sym- 
mudodd Amasa oddi ar y brif. 
ffordd i'r maes, ac a daflodd gadach 
arno, pan welodd efe bawb a'r oedd 
yn dyfod atto ef yn sefyll. 


13 Pan symmudwyd ef oddi ar y 


ny 


II. SAMUEL, XX. 


brif-ffordd, yr holl wŷr a aethant 
ar ol Joab, i erlid ar ol Seba mab 
Bichri. 

l4 $ Ac efe a dramwyodd trwy 
holl lwythau Israel i Abel, ac i 
Beth-maachah, ac i holl /eoedd be- 
rim: a hwy a ymgasglasant, ac a 
aethant ar ei ol ef, 

15 Felly y daethant hwy, ac a 
warchaeasant arno ef yn Abel Peth- 
maachah, ac a fwriasant glawdd yn 
erbyn y ddinas, yr hon a safodd ar 
y rhagfur : ar holl bobl y rhai oedd 
gyd â Joab oedd yn *curo y mur, 
i'w fwrw i lawr. 

16 4 Yna gwraig ddoeth o'r ddin- 
as a lefodd, Clywch, clywch: dy- 
wedwch, attolwg, wrth Joab, Nesâ 
hyd yma, fel yr ymddiddanwyf â thi. 

17 Pan nesaodd efe aíti hi, y 
wraig a ddywedodd, Ai ti yw Joab? 
Dywedodd yntau, Je, myfi. A hia 
ddywedodd wrtho ef, Gwrando eir- 
iau dy law-forwyn. Dywedodd yn- 
tau, Yr ydwyf yn gwrandaw. 

18 Yna hi a ddywedodd, Hwy a 
lefarent "gynt, gan ddywedyd, Dïau 
yr ymofynant âg Abel: ac felly y 
dibennent, 

19 Myfi wyf un o heddychol ffydd- 
loniaid Israel: yr wyt ti yn ceisio 
difetha dinas a mam yn Israel: pa- 
ham y difethi di etifeddiaeth yr 
ARGLWYDD ? 

20 A Joab a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Na atto Duw, na atto 
Duw, i mi na difetha na dinystrio! 

21 Nid felly y mae y peth: eithr 
gwr o fynydd Ephraim, Seba mab 
bichri dam ei enw, a ddyrchafodd 
ei law yn erbyn y brenhin, yn erbyn 
Dafydd. Rhoddwch ef yn unig, a 
mi a âf ymaith oddi wrth y ddinas. 
A dywedodd y wraig wrth Joab, 
Wele, ei ben ef a fwrir attat ti dros 
y mur. 

22 Yna y wraig "o'i doethineb a 
aeth at yr holl bobl. A hwy a dor- 
rasant ben Seba mab Bichri, ac a4 
taflasant allan i Joab. Ac efe a ud- 
ganodd mewn udgorn; a hwy a 
wasgarwyd oddi wrth y ddinas, bob 
un i'w pabellau. A Joab a ddy- 
chwelodd i Jerusalem at y brenhin. 

23 Yna Joab oedd ar holl lu- 
oedd Israel; a Benaiah mab Je- 
hoiada ar y Cerethiaid, ac ar y 
Pelethiaid ; 

24 Ac Adoram oedd ar y dreth; 
a “Jehosaphat mab Ahilud yn gof- 
iadur ; 


Torri pen Sebd. | 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1022. 


4 Heb, 
difwyno, 


9 Heb. yn 
de 


h Preg. 9.14, 


i pen. 8. 16, 


k pen. 8. 16, 
1 Bren, 4,2. 





Orogi saith o feibion, Saul. 


case |,95 Sefa hefyd yn ysgrifenydd ; N 
Cyl |Sadoc ac Abïathar yn offeiriaid ; 


1022. 26 ! Ira hefyd y Jairiad oedd * ben- 
.9en.23.38.| llywydd ynghylch Dafydd. 


dywysog. PENNOD XXI. 


1 Y tair blynedd newyn, o achos y Gibeoniaid, 
yn peidio, trwy grogŵ saith o feibion Saul. 
10 Caredigrwydd Rispah tu ag at y marw, 
12 Dafydd yn claddu esgyrn Saul a Jona- 
than. 15 Pedair câd yn erbyn y Philisi- 
iaid ; Ue y lladdodd pedwar o gedyrn Du- 
fydd bedwar o gawri. 


BU newyn yn nyddiau Da- 
fydd dair blynedd olynol. A 
Dafydd a *ymofynodd ger bron 
yr ARGLWYDD. A'T ARGLWYDD â 
Tdych '|ddywedodd, O herwydd Saul, ac o 
mx 3 |herwydd & dŷ gwaedlyd ef, y 
mae hyn; oblegid lladd o hono 
ef y Gibeoniaid. 

2 A'r brenhin a alwodd am 
Gibeoniaid, ac a ymddiddanodd â 
hwynt; (ar Gibeoniaid hynny nid 
oeddynt o feibion Israel, ond * o 
weddill yr Amoriaid; a meibion 
Israel a dyngasai iddynt hwy: 
etto Saul a geisiodd eu lladd 
hwynt, o'i serch i feibion Israel a 

. Judah.) 

3 A Dafydd a ddywedodd wrth y 
Gibeoniaid, Beth a wnaf i chwi? ac 
â pha beth y gwnaf gymmod, fel y 
bendithioch chwi etifeddiaeth yr 
ARGLWYDD? 

4 A'r Gibeoniaid a ddywedasant 
wrtho, Ni fynnwn ni nac arian nac 
aur gan Saul, na chan ei dŷ ef; ac 
ni fynnwn ni ladd neb yn Israel 
Ac efe a ddywedodd, Yr hyn a 
ddywedoch chwi, a wnaf i chwi. 

5 A hwy a ddywedasant wrth y 
brenhin, Y gwr a'n difethodd ni, ac 
9a fwriadodd i'n herbyn ni, i'n din- 
ystrio ni rhag aros yn un o derfyn- 
au Israel, 

6 Rhodder i ni saith o wŷr o'i 
feibion ef, fel y crogom ni hwynt 
>ISmmn10.|ITr ARGLWYDD yn PGibeah Saul, 

'“ “^|dewisedig yr ARGLWYDD. A dy- 

wedodd y brenhin, Myfi a'u 
rhoddaf. 

7 Ond y brenhin a arbedodd Me- 

phiboseth, mab Jonathan, mab 

HY Saul, o herwydd “llw yr An- 

a 23, 18. 





a Jos. 9, 3, 
16, 17 


8 Neu, a'n 
torrodd 
ymaith. 


| 


GLWYDD yr hwn ocdd rhyngddynt 
hwy, rhwng Dafydd a Jonathan 
mab Saul. 

8 Ônd y brenhin a gymmerth 
ddau fab Rispah merch Aiah, y 
'rhai a ymddôg hi i Saul, sef Ar- 
moni a Mephiboseth ; a phîm mab 


II SAMUEL, XXI. 


£ Michal merch Saul, y rhai a blant- 
odd hii Adriel mab Barzilai y Ma- 
ho ueu 

9 Ac efe au rhoddes hwynt 
llaw y Gibeoniaid ; a hwy i co 
asant hwy yn y mynydd ger bron 
yr ARGLWYDD: a'r saith hyn a 
gyd-gwympasant, ac a roddwyd i 
farwolaeth yn y dyddiau cyntaf o'r 
cynhauaf, yn nechreuad cynhauaf 
yr haidd. 

lO $ A “Rispah merch Aiah a 
gymmerth sachlïan, a hi a'i hestyn- 
odd ef iddi ar y graig, o ddechreu 
y cynhauaf nes diferu dwfr arnynt 
hwy o'r nefoedd, ac ni adawodd hi 
1 ehediaid y nefoedd orphwys ar- 
nynt hwy y dydd, na bwystfil y maes 
liw nos. 

ll A mynegwyd i Dafydd yr hyn 
a wnaethai Rispah merch Aiah, 
gordderch-wraig Saul. 

12 A Dafydd a aeth ac a ddug 
esgyrn Saul, ac esgyrn Jonathan 
ei fab, oddi wrth berchenogion Ja- 
bes Gilead, y rhaì a'u lladrattasent 
hwy o heol Beth-san, *yr hon y 
crogasai y Philistiaid hwynt ynddi, 
y dydd y lladdodd y Philistiaid 
Saul yn Gilboa. 

13 Ac efe a ddug i fynu oddi yno 
esgyrn Saul, ac esgyrn Jonathan ei 
fab; a hwy a gasglasant esgyrn y 
rhai a grogasid. 

l4 A hwy a gladdasant esgyrn 
Saul a Jonathan ei fab yngwlad 
Benjamin, yn Sela, ym meddrod 


|Cis ei dad: a hwy a wnaethant yr 


hyn oll a orchymynasai y brenhin. 
A bu Duw foddlawn i'r wlad ar 
ol hyn. 

15 « A bu eilwaith ryfel rhwng y 
Philistiaid ac Israel; a Dafydd a 
aeth i waered a'i weision gyd âg 
ef, ac a ymladdasant â'r Philistiaid. 
A diffygiodd Dafydd. 

16 Ac Isbibenob, yr hwn oedd 
o feibion *y cawr, (a phwys “ei 
waywffon yn dri chân sêc/ o bres,) 
ac wedi ei wregysu â cAleddyf new- 
ydd, a feddyliodd ladd Dafydd. 

l7 Ônd Abisai mab Serfiah a'i 
helpiodd ef, ac a. darawodd y Phi- 
listiad, ac a'i lladdodd ef. Yna 
fowŷr Dafydd a dyngasant wrtho 
ef, gan ddywedyd, Nid âi di allan 
mwyach gyd â ni i ryfel, rhag i ti 
ddiífoddi "€ goleuni Israel. 

18 Ac ar ol hyn fe fu eilwaith 
ryfel yn Gob yn erbyn y Philist- 
iaid: yna 'Sibbechai yr Husathiad 


Gorchfygu y Philistiaid. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1021. 


4 Neu, 
chwaer 
Michal, 


1019, 


d pen. 3, 7. 


el Sam,âôl, 
10. 


ei wayw- 
fon. 


f pen, 18. 3. 


T Heb, 
canwyll, 
neu, lamp. 

E1 Bren. 

36 


Ps. 132, 17. 
h 1 Chron, 
O, 4, 

i] Chron, 
11.29. 


Bo 





Psalm o ddiolchgarwch 

















a laddodd Saph, yr hwn oedd o 
feibion * y cawr. 

19 A bu etto ryfel yn Gob yn er- 
byn y Philistiaid: ac Elhanan mab 
Jaare-oregim, y bBethlehemiad, a 


darawodd “ /rawd, Golïath y Geth- 


iad; a phren ei waywfïon ef oedd 
fel carfan gwehydd. 

20 A bu etto ryfel yn Gath: ac 
yr oedd gwr corphol, a chwech o 
fysedd ar bob llaw iddo, a chwech 
o fysedd ar bob troed ìddo, pedwar 
ar hugain o rifedi; efe hefyd oedd 
fab *i'r cawr. 

21 Ac efe a “ammharchodd Is- 
rael; a Jonathan mab !Simea, 
" | brawd Dafydd, a'i lladdodd ef. 

22 Y pedwar hyn a aned i'r cawr 
yn Gath, ac a gwympasant trwy law 
Dafydd, a thrwy law ei weision ef. 

PENNOD XXII. 


Psalm o ddiolchgarwch am alluog ymwared 
Dwv, a'â amryw fendithion. 
DAFYDD a lefarodd wrth yr 

ÂN ARGLWYDD eiriau y gân hon, 
yn y dydd y gwaredodd yr An- 
GLWYDD ef o law ei holl elynion, 
ac o law Saul. 

2 Ac efe a ddywedodd, * Yr An- 
GLWYDD gw fy nghraig, a'm ham- 
ddiffynfa, am gwaredydd 1; 

3 Duw fy nghraig, * ynddo ef yr 
ymddiriedaf: fy nharian, a_ chorn 
fy iachawdwriaeth, fy uchel-dŵr 
a'm noddfa, fy achubwr ; rhag trais 
y'm hachubaist. 

4 Galwaf ar yr ARGLWYDD can- 
moladwy : felly y'm cedwir rhag fy 
ngelynion, 

5 Canys “gofidion angau a'm 
cylchynasant; afonydd *y fall a'm 
dychrynasant i. 

6 * Doluriau uffern am hamgylch- 
ynasant; maglau angau a'm rhag- 
flaenasant. 

7 Yn fy nghyfyngdra y gelwais ar 
yr ARGLWYDD, ac y gwaeddais ar 
fy Nuw ; ac efe a glybu fy llef o'i 
deml, am gwaedd a aeth i'w glust- 
iau ef. 

8 Yna y cynhyrfodd ac y crynodd 
y ddaear: “seiliau y nefoedd a gy- 
ffroisant ac a ymsiglasant, am iddo 
ef ddigio. 

9 Dyrchafodd mwg o'i ffroenau 
ef, a thân o'i enau ef a ysodd: glo 
a ennynasant ganddo ef. 

10 Efe a ogwyddodd y nefoedd, ac 
a ddisgynodd; a thywyllwch oedd 
dan ei draed ef. 


ll Marchogodd efe hefyd ar y| 832 Canys “pwy sydd DDUW, heb | Es45.5,6. 


537 


I. SAMUEL, XXII. 





cerub, ac a ehedodd : ïe, efe a wel- 
wyd ar adenydd y gwynt. a 

12 Efe a osododd y tywyllwch yn 
bebyll o'i amgylch; sef casgliad y 
dyfroedd, a thew gymmylau yr awyr. 

J3 Gan y disgleirdeb ger ei fron 
ef yr ennynodd y marwor tanllyd. 

14 Yr ARGLWYDD a daranodd o'r 
nefoedd, a'r Goruchaf a roddes ei lef. 

15 Ac efe a anfonodd ei saethau, 
ac au gwasgarodd hwynt; mellt, 
ac a'u drylliodd hwynt. 

16 Gwaelodion y môr a ymddang- 
osodd, a seiliau y byd a ddinoeth- 
wyd, gan gerydd yr ARGLWYDD, & 
chan chwythad anadl ei ffroenau ef. 

l7 Efe a anfonodd oddi uchod: 
cymmerodd fi ; tynnodd fi o ddyfr- 
oedd “lawer. 

18 Gwaredodd fi rhag fy ngelyn 
cadarn, 4 rhag fy nghaseion; am 
eu bod yn drech na mi. 

19 Achubasant fy mlaen yn nydd 
fy ngofid: ond yr ARGLWYDD oedd 
gynhaliad i mi. 

20 Efe a'm dug i ehangder : efe a'm 
gwaredodd i, am iddo ymhoffi ynof. 

21 Yr ARGLWYDD a'm gobrwyodd 
yn oÌ fy nghyfiawnder: yn ol glen- 
did fy nwylaw y talodd efe i mi. 

22 Canys mi a gedwais ffyrdd yr 
ARGLWYDD, ac ni chiliais yn an- 
nuwiol oddi wrth fy Nuw. 

23 O herwydd ei holl farnedig- 
aethau ef oedd ger fy mron i: ac 
oddi wrth ei ddeddfau ni chiliais i. 


24 Bôm hefyd berffaith "ger ei|'Ir 


fron ef; ac ymgedwais rhag fy an- 
wiredd. 

25 A'r ARGLWYDD a'm gobrwyodd 
innau yn ol fy nghyfiawnder; yn 
ol fy nglendid o flaen ei lygaid ef. 

26 A'r trugarog y gwnei drugar- 
edd : â'r gwr perffaith y gwnei ber- 
ífeithrwydd. 

27 A'r glân y gwnei lendid; ac 
â'r cyndyn yr ymgyndynni. 

28 Y bobl gystuddiedig a waredi: 
ond gy made dy lygaid ar y rhai 
uchel, i'w darostwng. 

29 Canys ti yw fy nghanwyll i, O 
ARGLWYDD; ar ARGLWYDD â lew- 
yrcha fy nhywyllwch. 

30 Oblegid ynot ti y “rhedaf trwy 
fyddin: trwy fy Nuw y llammaf 
dros fur. 


31 * Duw sydd berffaith ei ffordd ; |<Deut.524. 
"ymadrodd yr ARGLWYDD sydd|,D13. 
buredig: tarian yw efe i bawb a N 


ymddiriedant ynddo. 


am aluog ymwared Duw. 








ce 

|] 

yd 
— En a 





j 


$ 


Cyn 
CRIST 
1018. 


$ Neu, a'th 
J wynder 


a'm Uiosog- 
odd. 


2 Edrych 
Deut. 33. 
29. 


9 IIeb. 
rhoddi dial 
lrosof. 


h Rhuf, 15, 
9. 


tpen, 7. 12, 


Psalm o ddiolchgarwch. 


law yr ARGLWYDD? a phwy sydd 
graig, eithr ein Duw ni? 

33 Duw yw fy nghadernid an 
nerth ; ac a rwyddhaodd fy ffordd 
i yn berffaith. 

34 Efe sydd yn gwneuthur fy 
nhraed fel (raed ewigod; ac efe sydd 
yn fy ngosod ar fy uchelfaoedd. 

35 Efe sydd yn dysgu fy nwylaw i 
ryfel; fel y dryllir bwa dur ym fy 
mreichiau. 

36 Rhoddaist hefyd i mi darian 
dy iachawdwriaeth; *ac âth fwyn- 
der y llïosogaist, fì. 

37 Ehengaist fy ngherddediad dan- 
af; fel na lithrodd fy sodlau. 

38 Erlidiais fy ngelynion, a difeth- 
ais hwynt; ac ni ddychwelais nes 
eu difa hwynt. 

39 Difeais hwynt hefyd, a thry- 
wenais hwynt, fel na chyfodent; a 
hwy a syrthiasant dan fy nhraed i. 

40 Canys ti a'm gwregysaist i â 
nerth i ryfel: y rhai a ymgyfodent, 
i'm herbyn, a ddarostyngaist danaf. 

41 Rhoddaist hefyd i mi warrau 
fy ngelynion; fel y difethwn fy 
nghaseion. 

42 Disgwyliasant, ond nid oedd 
achubydd; sef am yr ARGLWYDD, 
ond nid attebodd hwynt. 

43 Yna y maluriais hwynt fel 
llwch y ddaear; melais hwynt fel 
tom yr heolydd, a thaenais hwynt. 

44 Gwaredaist fi rhag cynhennau 
fy mhobl; cedwaist fi yn ben ar 
genhedloedd: pobl nid adnabêm 
a'm gwasanaethant. 

45 Meibion dïeithr a gymmerant 
arnynt *ymddarostwng i mi: pan 
glywant, gwrandawant arnaf fi. 

46 Meibion dïeithr a ballant, ac 
a ddychrynant o'u carchardai, 

47 Byw fyddo yr ARGLWYDD, â 
bendigedig fyddo fy nghraig; a 
dyrchafer Duw, craig fy iachawd- 
wriaeth. 

48 Duw sydd yn “fy nïal i, ac sydd 
yn darostwng pobloedd danaf fi, 

49 Ac sydd yn fy nhywys i o blith 
fy ngelynion: ti hefyd a'm dyrch- 
cefaist uwch law y rhai a gyfodent 
ìm herbyn; rhag y gwr traws y'm 
hachubaist i. 

50 Am hynny y moliannaf di, O 
ARGLWYDD, ym mhlith y “cenhedl- 
oedd, ac y canaf i'th enw. 

5l Efe sydd dŵr iachawdwriaeth 
i'w frenhin; ac yn gwneuthur tru- 
garedd i'w enneiniog, i Dafydd, ac 


| 


| iw had yn dragywydd. 


928 


II. SAMUEL, XXIII. 


PENNOD XXHI. 
1 Dafydd yn eî eiriau diweddaf yn dangos 
fod eî fydd ef yn addewidion Duw tu hwnt 
ŷ bob deal dynol. 6 Anghyfelyb gyflwr yr 
annuwiol. _$ Enwau cedyrn Dafydd. 
YMA eiriau diweddaf Dafydd. 
Dywedodd Dafydd mab Jesse, 
“a dywedodd y gwr a osodwyd yn 
uchel, enneiniog Duw Jacob, a 
pheraidd ganiadydd Israel ; 
2 Yspryd yr ARGLWYDD a lefar- 


odd ynof fì, ai ymadrodd ef oedd | 


ar fy nhafod. 

3 Duw Israel a ddywedodd wrth- 
yf fi, POraig Israel a. ddywedodd, 
* Bydded, llywodraethwr ar ddyn- 
ion yn gyfiawn, yn llywodraethu 
mewn ofn Duw : 

4 Ac “efe a fydd fel y bore-oleuni, 
pan gyfodo haul foregwaith heb 





Ffydd Dafydd yn Nun. 





Cyn 
CRIST 
101$., 


â Ps, $9,27, 


b Dent, 32.4, 
en, 22, >, 


2. 
2Neu, Bydd, 








c€c Barn, 5. 
ôl 


Ps. 89, 30. 
Diar. 4, 18, 
Os, 6. ô, 


gymmylau: fel eginyn a dŷf or| Hos. 


ddacar, gan lewyrchiad yn ol gwlaw. 

5 Fr nad yw fy nhŷ i felly gyd â 
Duw ; etto “cyfammod tragywydd- 
ol a wnaeth efe â mi, wedi ei lun- 
iaethu yn hollol ac yn sicr; canys 
fy holl iachawdwriaeth, a'm holl 
ddymuniad 4yw, er nad yw yn peri 
iddo flaguro. 

6 4 A'r anwir fyddant oll fel 
drain wedi eu bwrw heibio: canys 
mewn llaw nis cymmerir hwynt. 

7 Ond y gwr a gyffyrddo â hwynt 
a *ddiffynir â haiarn, ac â phaladr 
gwaywffon; ac â thân y llosgir 
hwynt yn eu lle. 

8 1 Dyma enwau y cedyrn oedd 
gan Dafydd. * Y Tachmoniad a eis- 
teddai yn y gadair, yn bennaeth y 
tywysogion; hwnnw oedd Adino 
yr Esniad: $efe a ruthrodd yn 
erbyn wyth cant, y rhaì a laddodd 
efe ar unwaith. 

9 Ac ar ei ol ef yr oedd * Eleazar 
mab Dodo, mab Ahohi, 4m mAlith 
y tri chedyrn, gyd â Dafydd, pan 
ddifenwasant hwy y Philistiaid a 
ymgynnullasent yno i ryfel, a phan 
aeth gwŷr Israel ymaith. 

10 Efe a gyfododd, ac a darawodd 
ar y Philistiaid, nes diffygio ei law 
ef, a glynu o'i law ef wrth y cledd- 
yf: ar ARGLWYDD a wnaeth iach- 
awdwriaeth mawr y diwrnod hwn- 
nw ; a'r bobl a ddychwelasant ar ei 
ol ef yn unig i anrheithio. 

11 Ac ar cì ol ef yr oedd 'Sammah 
mab Age yr Harariad. A'r Philistiaid 
aymgynnullasent*yndorf;acyroedd 
yno ran o'r maes yn llawn o ffacbys: 
a'r bobl a ffodd o flaen y Philistiaid, 


d pen.7.15, 
16, 


8 Heb | 


* 


gyflawnir. | 


4 Joseb- 
bassabel, j 
Tachmon- 
iad, pen y 
t i 


5 Edrych 
lChron.1l. 
lle 20 


eIChron,ll. 
l2.a 21, 4, 


fi Chron. 
11,27. 


6 Nen, i ys- 
glyfaeihu, 


Cyn 
CRIST 
101S. 





7 Neu, A'r 
tri pen- 
naeth ar. 

£1 Chron, 
21, 15, 

bh 1 Sam, 
au 


i pen, 9. 18. 


k 1 Chron, 
1L 


8 Heb. 
o iadd- 
edigion. 


9 Heb. 
lew Dww 
o Moab, 


I Chron. 


11, 25. 


2 Nen, An- 
rhydeddus 
oedd ym 
mysg y deg 
ar hugain. 

8 Neu, ei 
gynghor, 
Heh. ei 
orchymyn. 

m pen. 2. 18. 


Enwau cedyrn Dafydd. 


12 Ond efe a safodd y'nghanol y 
rhandir, ac a'i hachubodd, ac a ladd- 
odd y Philistiaid. Felly y gwnacth 
yr ARGLWYDD ymwared mawr. 


, 13 "A thri o'r deg pennaeth ar 


hugain a ddisgynasant, ac a ddaeth- 
ant y cynhauaf at Dafydd i "ogof 
Adìlam: a thorf y Philistiaid oedd 
yn gwersyllu yn 'nyífryn Rephaim. 

l4 A Dafydd oedd yna mewn 
amddiffynfa : a sefyllfa y Philistiaid 
ydoedd yna yn Bethlehem. 

15 A blysiodd Dafydd, a dywed- 
odd, Pwy a'm dïoda i â dwfr o by- 
dew Bethiehem, yr hwn sydd wrth 

porth ? 

16 A'r tri chedyrn a ruthrasant trwy 
wersyll y Philistiaid, ac a dynnasant 
ddwfr o bydew Bethlehem, yr hwn 
ocdd, wrth y porth, ac a2 cymmeras- 
ant hefyd, ac a'ê dygasantaat Dafydd: 
ond ni fynnai efe ei yfed, eithr efea'i 
dïod-offrymmodd ef i'r ARGLWYDD; 

17 Ac a ddywedodd, Na atto yr AR- 
GLWYDD i mi wneuthur hyn ; onid 
gwaed y gwŷr a aethant mewn cm- 
bydrwydd am eu heinioes 4w hwn? 
Am hynny ni fynnai efe ei yfed. 
Hyn a wnaeth y fri chedyrn hynny. 

18 Ac “FAbisai brawd Joab, mab 
Serfiah, oedd bennaf or tri. Ac 
efe a gyfododd ei waywffon yn er- 
byn tri chant, *ac aw lladdodd 
hwynt: ac iddo ef yr oedd yr enw 
ym mhlith y tri. 

19 Onid anrhydeddusafoedd efe o'r 
£ri? a bu iddynt yn dywysog: etto 
ni chyrhaeddodd efe y tri chyntaf. 

20 A Benaiah mab Jehoiada, mab 
gwr grymmus o Cabseel, aml ei 
weithredoedd, efe a laddodd ddau 
o gedyrn Moab: ac efe a aeth i 
waered, ac a laddodd lew mewn 
pydew yn amser eira. 

21 Ac efe a darawodd Aipht-ddyn, 
gwr !golygus o faint: ac yn llaw 
yr Aiphtiad yr oedd gwaywffon; 
eithr efe a ddaeth i waered atto ef 
â ffon, ac a ddug y waywffon o law 
yr Aiphtiad, ac a'i lladdodd ef â'i 
waywffon ei hun. 

22 Hyn a wnaeth Benaiah mab 
Jehoiada: ac iddo yr oedd yr enw 
ym mhlith y tri chedyrn. 

23 “Anrhydeddusach ocdd na'r 
deg ar hugain; ond ni chyrhaedd- 
odd eíe y tri chyntaf: a Dafydd 
a'i gosododd ef ar * ei wŷr o gard. 

24 m Asahel brawd Joab oedd un 
o'r deg ar hugain; Elhanan mab 
Dodo y Bethlehemiad, 


— 





— 


339 


I. SAMUEL, XXIV. 


25 Sammah yr Harodiad, Elica yr 
Harodiad, 

26 Heles y "Paltiad, Ira mab 
Icces y Tecoiad, 

27 Abïezer yr Anathothiad, Me- 
bunnai yr Husathiad, 

28 Salmon yr Ahohiad, Maharai 
y Netophathiad, 

29 Heleb mab Baanah y Neto- 
phathiad, Ittai mab Ribai o Gibeah 
meibion Benjamin, 

30 Benaiah y Pirathoniad, Hìdai 
o *afonydd Gaas, 

91 Abi-albon yr Arbathiad, Az- 
mafeth y Barhumiad, | 

32 Eliahba y Saalboniad; o feib- 
ion Jasen, Jonathan, 

33 Sammah yr Harariad, Ahïam 
mab Sarar yr Harariad, 

34 Eliphelet mab Ahasbai, mab y 
Maachathiad, Elïam mab Ahitophel 
y Giloniad, 

35 Hesrai y Carmeliad, Paarai yr 
Arbiad, 

36 Igal mab Nathan o Sobah, 
Bani y Gadiad, 

37 Selec yr Ammoniad, Naharai y 
Beerothiad yn dwyn arfau Joab 
mab Serfiah, 

38 9Ira yr Ithriad, Gareb yrIthriad, 

39 Urïas yr Hethiad : dau ar bym- 
theg ar hugain o gwbl. 


PENNOD XXIV. 

1 Satan yn temtio Dafydd, ac yntau yn gyrru 
Joab â rîfo y bobl. 5 Y capteniaid, ym 
mhen y raw mis a'r ugain miîwrnod, yn 
dwyn cyfrif o âdrŵ chan mil ar ddeg o ryfel- 
wyr. 10 Dafydd yn cael eî ddewis o drî 
pla ; ac yn dewis tridiau o'r nodau: 15 ac 
wedi lladd deng mil a_thri ugain o'r bobl, yn 
edifarhâu, ac wrth hynny yn achub dinystr 
Jerusalem, 1S$ Dafydd, trwy gynghor Gad, 
yn prynu llawr-dyrnu Arafnah ; a'r pla yn 
peidio, wedi iddo ef aberthu. 

A A digllonedd yr 

ARGLWYDD a ennynodd yn er- 
byn lsrael; “ac efe a annogodd 

Dafydd yn eu herbyn hwynt, i ddy- 

wedyd, * Dos, cyfrif Israel a Judah. 

2 Canys y brenhin a ddywedodd 
wrth Joab tywysog y llu ocdd gan- 
ddo ef, *Dos yn awr frwy holl 
lwythau Israel, Po Dan hyd Beer- 
seba, a chyfrif y bobl, fel y gwyp- 
wyf rifedi y bobl. 

3 A Joab a ddywedodd wrth y 
brenhin, Yr ARGLWYDD dy DDUW 5 
chwanego y bobl yn gân cymmaint 
ag y maent, fel y gwelo llygaid fy 
arglwydd frenhin: ond paham yr 
ewyllysia fy arglwydd frenhin y 
peth hyn î 


Dafydd yn rhifo y bobl. 


Cyn 
CRIST 
1018, 
nl Chron, 

11.27 





4 Neu 
ddyffryn- 
noedd, 


o pen, 20,26, 





1017. 


2 a Satan, 


9 Neu, 
Cylchyna. 

b Barn, 20, 
ls 





Anfon pla y nodau 
4 A gair y brenhin fu drech na 
Joab, ac na thywysogion y llu. 


4 Neu, afo». 

6 Ncu, ir 
isaf -wlad 
newydd 


gyfan- 


Cyn 
CRIST 
1017. 
neddu. 

| 

| 

| 

| 








| 


| 8 Edrych 
Es, 47. 6. 
Zech. 1. 12, 


h] Chron. 
21. 24, 


| 
—- 


| ef, ar ol iddo gyfrif y bobl. 


———u s/.—_ —— 


Joab am. hynny a aeth allan, a thy- 
wysogion y llu, o ŵydd y brenhin, i 
gyfrif pobl Israel. 

5 1 A hwy a aethant dros yr Ior- 
ddonen, ac a wersyllasant yn Aroer, 
o'r tu dehau i'r ddinas sydd yng 
nghanol *dyffryn Gad, a thu a Jazer. 

6 Yna y daethant i Gilead, ac ^i 
wlad Tahtim-hodsi ; daethant Aefyd 
i Dan-jaan, ac o amgylch i Sidon; 

7 Daethant Aecfyd i amddiffynfa 
Tyrus, ac i holl ddinasoedd yr Hef- 
iaid, a'r Canaaneaid ; a hwy a aeth- 
ant ì du dehau Judah, i Beerseba. 

8 Felly y cylchynasant yr holl 
wlad, ac a ddaethant ym mhen naw 
mis ac ugain niwrnod i Jerusalem. 

9 A rhoddes Joab nifer cyfrif y 
bobl at y brenhin: ac Israel ydoedd 
wyth gân mil o wŷr grymmus yn 
tynnu cleddyf; a gwŷr Judah oedd 
bîm cân mil o wŷr. 

10 1 A cchalon Dafydd a'i tarawodd 
A. dy- 
wedodd Dafydd wrth yr TR 
Pechais yn ddirfawr 4m yr hyn a 
wneuthum : ac yn awr dilea, attolwg, 
O ARGLWYDD, anwiredd dy was; 
canys ynfyd iawn y gwneuthum. 

ll A phan gyfododd Dafydd y 
bore, daeth gair yr ARGLWYDD at 


I “Gad y prophwyd, *gweledydd Da- 
.| fydd, gan ddywedyd, | 


12 Dos a dywed wrth Dafydd, Fel 
hyn y dywedodd yr ARGLWYDD; Yr 
ydwyf fi yn gosod tri pheth o'th 
flaen di; dewis i ti un o honynt, a 
gwnaf Aynny ì tì. 

13 Felly Gad a_ ddaeth at Dafydd, 
ac a fynegodd iddo, ac a ddywedodd 
wrtho, A /fynnŵ ddyfod i ti fsaith 
mlynedd o newyn yn dy wlad? neu 
ffoi dri mis o flaen dy elynion, a hwy 
yn dy erlid? ai ynte bod haint yn 
y wlad dri diwrnod? Yn awr ym- 
gynghora, ac edrych pa beth a at- 
tebaf i'r hwn am hanfonodd i. 

14 A dywedodd Dafydd wrth Gad, 
Y mae yn gyfyng iawn arnaf fi: bid 
i mi syrthio yn awr yn llaw yr AR- 
GLWYDD, canys aml jv ei drugar- 
eddau ef, ac £na chwympwyf yn 
llaw dyn. 

15 Yna y rhoddes ^yr ARGLWYDD 
haint yn Israel, o'r bore hyd yr 
amser nodedig : a bu farw o'r bobl, 
o Dan hyd Beerseba, ddeng mil a 
thri ugain o wŷr. 





ô40 


II. SAMUEL, XXIV. 


16 A phan estynasai yr angel ei law 
at Jerusalem i'w dinystrio hi, 'edi- 
farhaodd ar yr ARGLWYDD y drwg 
hwn, ac a ddywedodd wrth yr angel 
oedd yn dinystrio y bobl, Digon 
bellach: attal dy law. Ac angel yr 
ARGLWYDD oedd wrth lawr-dyrnu 
E Arafnah y Jebusiad. 


l7 A llefarodd Dafydd wrth yrj Or 


ARGLWYDD, pan ganfu efe yr angel 
a darawsai y bobl, a dywedodd, 
Wele, myfi a bechais, ac a wneuth- 
um yn ddrygionus: ond y defaid 
hyn, beth a; wnaethant hwy? bydd- 
ed, attolwg, dy law arnaf fi, ac ar 
dŷ fy nha 

18 A Gad a_ ddaeth at Dafydd y 
dwthwn hwnnw, ac a ddywedodd 
wrtho, Dos i fynu, cyfod allor i'r 
ARGLWYDD yn llawr-dyrnu * Araf- 
nah y Jebusiad. 

19 A Dafydd a aeth i fynu, yn ol 
gair Gad, fel y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD. 

20 Ac Arafnah a edrychodd, ac a 
ganfu y brenhin a'i weision yn dyfod 
tu ag atto. Ac Arafnah a aeth allan, 
ac a ostyngodd ei wyneb i lawr ger 
bron y brenhin. 

291 Ac Arafnah a ddywedodd, Pa- 
ham y daeth fy arglwydd frenhin 
at ei was? A dywedodd Dafydd, I 
brynu gennyt ti y llawr-dyrnu, ì 
adeiladu allor i'r ARGLWYDD, fel yr 
attalier y pla oddi wrth y bobl. 

22 A dywedodd Arafnah wrth Da- 
fydd, Cymmered, ac offrymmed fy 
arglwydd frenhin yr hyn fyddo da 
yn eì olwg: wele yr "ychain yn 
boeth-offrwm, ar ífustiau ac ofïer 
yr ychain yn lle cynnud. 

23 Hyn oll a roddodd Arafnah, 
megis brenhin, i'r brenhin. A dy- 
wedodd Arafnah wrth y brenhin, 
Yr ARGLWYDD dy DDUW a fyddo 
boddlawn i ti. 

24 A dywedodd y brenhin wrth 
Arafnah, Nag ê; eithr gan brynu 
y prynaf ef mewn pris gennyt: ac 
nid offrymmaf ir ARGLWYDD fy 
Nuw boeth-offrymmau rhad. Felly 
nDafydd a brynodd y llawr-dyrnu 
a'r ychain, er deg a deugain o sicl- 
au arian, 

25 Ac yno yr adeiladodd Dafydd 
allor i'r ARGLWYDD, ac a_offrym- 
modd boeth-offrymmau ac offrym- 
mau hedd. A'r ARGLWYDD â gym- 
mododd â'r wlad, a'r pla a attaliwyd 
oddi wrth Israel. 


| —— 


am “ Dafydd rifo y bobl. 


Cyn 
CRIST 
1017. 


î Gen. 6, 6. 
1 Sam, 15, 
1L 





k1 Chron, 
21,15, 


nan : 
Edrych 
ad, 18. 


6 Heb. 
Aranïah. 


l Edrych 
Gen. 23, 


m ] Bren, 
19. zl. 


n Edrych 
1 Chron, 
21,25, 


Cyn 
CRIST 
1018. 


| 2Heb. 
dyddiau. 


$ Heb. 
Ceisiant. 


a2 Sam, 3.4, 





e pen, 4. 18, 


f 2 Sam. 23, 
S, 


7 Neu, 
Bl ynnon 
JTÂogel, 
a DS i 
WR 


— 


LLYFR CYNTAF Y BRENHINOEDD; 


YR HWN A ELWIR HEFYD, 


TRYDYDD LLYFR Y BRENHINOEDD. 


PENNOD I. 

1 Abîsag yn ymgeleddu Dafydd. 5 Adonïah, 
anwylyd, Dafydd, yn eŵ wneuthur ei hun yn 
frenhin. 11 Nathan yn cynghori 15 4 Bath- 
seba ddywedyd î'r brenhin, 22 ac yn dy- 
wedyd gyd â hi. 29 Dafydd yn adnewyddu 
ei lw ì Dathseba. 92 Sadoc a Nathan, wy 
archiad Dafydd, yn enneinio Solomon yn 
Jrenlin; a'r bobl yn gorfoleddu. 41 Jona- 
than yn adrodd hynny, a gwahoddedigion 
Adonïah yn joi. 50 Adontah yn cymmeryd 
noddfa wrth gyrn yr allor; a than ammod, 
yn cael ei ollwng yn rhydd. 


'R brenhin Dafydd oedd hen, ac 

a aethai mewn “oedran; er 

iddynt ei enhuddo ef mewn dillad, 
etto ni chynhesai efe. 

2 Am hynny ei weision a. ddywed- 
asant wrtho * Ceisier i'm harglwydd 
frenhin langces o forwyn; a safed 
hi o flaen y brenhin, a bydded yn 
gwneuthur ymgeledd iddo, a_gor- 
wedded yn dy fynwes, fel y gwres- 
ogo fy arglwydd frenhin. 

3 A hwy a geisiasant langces dêg 
trwy holl fro Israel; ac a gawsant 
Abisag y Sunamees, ac a'i dygasant 
hi at y brenhin. 

4 Ar llangces oedd dêg iawn, ac 
oedd yn ymgeleddu y brenhin, ac 
yn ei wasanaethu ef: ond ni bu i'r 
brenhin a wnaeth â hi. 

5 T Ac *Adonïah mab Hageith 
a ymddyrchafodd, gan ddywedyd, 
Myfi a *fyddaf frenhin: ac Pefe a 


'I ddarparodd iddo gerbydau a gwŷr 


meirch, a dengwr a deugain i redeg 
o'ì flaen. 

6 A'i dad nid anfoddlonasai ef *yn 
ei ddyddiau, gan ddywedyd, Paham 
y gwnaethost fel hyn? yntau hefyd 


s. |oedd dêg Iawn o bryd; ac “efe a 


anesid wedi Absalom. 

7 $ Ac o'i gyfrinach y gwnaeth efe 
Joab mab Serfiah, ac Abïathar yr 
offeiriad: a “hwy a gynnorthwy- 


'I asant ar ol Adonïah. 


8 Ond Sadoc yr offeiriad, a. Bena- 
iah mab Jehoiada, a Nathan y pro- 
phwyd, a *Simei, a Rei, a'r f gwŷr 
cedyrn « fuasai gyd â Dafydd, nid 
oeddynt gyd âg Adonïah. | 

9 Ac Adonïah a laddodd ddefaid, 
a gwartheg, a phasgedigion, wrth 
faen Zoheleth, yr hwn sydd wrth 


“ Enrogel, ac a wahoddodd ei holl 


1 





frodyr meibion y brenhin, a_ holl 
wŷr Judah gweision y brenhin. 

10 Ond Nathan y prophwyd, a 
Benaiah, a'r gwŷr cedyrn, a Solo- 





mon ei frawd, ni wahoddodd efe. 

ll Am hynny y dywedodd Na- 
than wrth Bathseba mam Solomon, 
gan ddywedyd, Oni chlywaist ti fod 
Adonïah mab £Haggith yn teyrnasu, 
a'n harglwydd Dafydd heb wybod 
hynny ? 

12 Tyred gan hynny yn awr, at- 
tolwg, rhoddaf i ti gynghor, fel yr 
achubech dy einioes dy hun, ac 
einioes Solomon dy fab. 

13 Dos, a. cherdda i mewn at y 
brenhin Dafydd, a dywed wrtho, 
Oni thyngaist ti, fy arglwydd fren- 
hin, wrth dy wasanaeth-wraig, gan 
ddywedyd, "Solomon dy fab di a 
deyrnasa yn ddïau ar fy ol i, ac efe 
a, eistedd ar fy ngorsedd-faingoc i? 
paham gan hynny y mae Adonïah 
yn teyrnasu ? 

14 Wele, tra fyddech yno etto yn 
llefaru wrth y brenhin, minnau a 
ddeuaf i mewn ar dy ol di, ac a 
*sicrhâf dy eiriau di. 8 Heb. 

15 T A Bethseba a aeth i mewn| 97c 
at y brenhin, i'r ystafell. A'r bren- 
hin oedd hen iawn; ac Abisag y 
Sunamees oedd yn gwasanaethu y 
brenhin. 

l6 A Bathseba a ostyngodd ei 
phen, ac a ymgrymmodd i'r bren- | 
hin. A'r brenhin a ddywedodd, | 
Beth a fynnŵê di? 

17 Hithau a ddywedodd wrtho, 

Fy arglwydd, íi a dyngaist ir AR- 
GLWYDD dy DDUW wrth dy wasan-| 
aethyddes, gan» ddywedyd, Solo- | 
mon dy fab a deyrnasa yn ddïau 
ar fy ol i, ac efe a eistedd ar fy 


E2 Sam. 2.4. 





h] Chron, 
22.9. 


ngorsedd-fainge i: 

18 Ac yn awr, wele, Adonïah sydd 
frenhin; ac yr awr hon, fy arglwydd 
frenhin, nis gwyddost tì An. 

19 Ac efe a laddodd wartheg, ac 
ant feiliaid breision, a defaid lawer 
iawn, ac a wahoddodd holl feibion 
y brenhin, ac Abïathar yr offeiriad, 
a Joab tywysog y filwriaeth: ond 
dy was Solomon ni wahoddodd efe. 


20 Tithau, fy arglwydd frenhin, y 


Cyn 
CRIST 
1015. 





E— aan. ui R 2 uu cu a ARY A ID EIS GE, Iy yd I I CII IE TR SY AN An ntu a FI FN YS FM Y I, A Y Y o, YY Y YD LA ID DL Y YA GI I I CR Y Y drn EF I I Y Y TE Y yN 


11 Sam. ]0. 
24, 


— —_—_—————  — LL aa uri yn a 


& Dan, 2. â, 


” 


Brad AdonŵaRh. 


mae llygaid holl Israel arnat ti, am 
fynegi iddynt pwy a eistedd ar or- 
sedd-faingc fy arglwydd y brenhin 
ar ei ol ef. 

21 Os amgen, pan orweddo fy ar- 
glwydd frenhin gyd âi dadau, yna 
y cyfrifir fi 2m mab Solomon yn 
bechaduriaid. 

29 1 Ac wele, tra yr oedd hi etto 
yn ymddiddan â'r brenhin, y daeth 
Nathan y prophwyd hefyd i mewn. 

23 A hwy a fynegasant i'r brenhin, 
gan ddywedyd, Wele Nathan y pro- 
phwyd. Ac efe a aeth i mewn o 
flaen y brenhin, ac a ymgrymmodd 
i'r brenhin a'i wyneb hyd lawr. 

24 A dywedodd Nathan, Fy ar- 
glwydd frenhin, a ddywedaist ti, 
Adonïah a deyrnasa ar fy ol i, ac 
efe a eistedd ar fy ngorsedd-fainge? 

25 Canys efe a aeth i waered 
heddyw, ac a laddodd ychain, ac 
an4feiliaid breision, a defaid lawer, 
ac a wahoddodd holl feibion y 
brenhin, a thywysogion y filwriaeth, 
ac Abïathar yr offeiriad; ac wele 
hwynt yn bwytta ac yn yfed o'i 
flaen ef, ac y maent yn dywedyd, 
ií Bydded fyw y brenhin Adonïah. 

26 Ond myfi dy was, a Sadoc yr 
i offeiriad, a Benaiah mab Jehoiada, 
Au was Solomon, ni wahoddodd 
efe. 

27 Ai trwy fy arglwydd frenhin 
y bu y peth hyn, heb ddancos o 
honot i'th was, pwy a cistedd ar 
orsedd-faincc fy arglwydd y bren- 
hin ar ei ol ef? 

28 T A'r brenhin Dafydd a atteb- 
odd ac a ddywedodd, Gelwch Bath- 
seba attaf fi. A hi a ddaeth o flaen 
N brenhin, ac a safodd ger bron y 
brenhin. 

29 A'r brenhin a dyngodd, ac a 
ddywedodd, Fe y mae yr AR- 
GLWYDD yn fyw, yr hwn a_ wared- 
odd fy enaid i allan o bob cyf- 
yngder, 

30 Yn ddïau megis y tyngais 
wrthyt ti i ARGLWYDD DDUW Is- 
rael, gan ddywedyd, Solomon dy 
fab a. deyrnasa yn ddïau ar fy ol 1, 
ac efe a eistedd ar fy ngorsedd- 
faingc i yn fy llei; felly y gwnaf 
y dydd hwn. 

91 Yna Bathseba a ostyngodd ei 
phen a'ê hwyneb i lawr, ac a ym- 
gerymmodd i'r brenhin, ac a ddy- 
wedodd, “Bydded fy arglwydd fren- 
hin Dafydd fyw byth. 


| 32 4 A'r brenhin Dafydd a ddy- 





3412 


I. BRENHINOEDD, I. 
wedodd, Gelwch attaf fi Sadoc yr| Cyn 


offeiriad, a. Nathan y prophwyd, a 
Benaiah mab Jehoiada. A hwy a 
ddaethant o flaen y brenhin. 

33 Ar brenhin a ddywedodd 
wrthynt, Cymmerwch weision eich 
arglwydd gyd â chwi, a pherwch 1 
Solomon fy mab farchogaeth ar ! fy 
mules fy hun, a dygwch ef i waered 
i Gihon. 

34 Ac enneinied Sadoc yr offeiriad 
a Nathan y prophwyd ef yno yn 
frenhin ar Israel: ac udgenwch 
mewn udgorn, a dywedwch, Bydd- 
ed fyw y brenhin Solomon. 

35 Deuwch chwithau i fynu ar eì 
ol ef, a deued efei fynu, ac eistedded 
ar fy ngorseddfa i; ac efe a deyrnasa 
yn fy lle i: canys ef a ordeiniais i fod 
yn flaenor ar Israel ac ar Judah. 

36 A Benaiah mab Jehoiada a 
attebodd y brenhin, ac a ddywed- 
odd, Amen: yr un modd y dywedo 
ARGLWYDD DDUW fy arglwydd 
frenhin, 

37 Megis y bu yr ARGLWYDD gyd 
â'm harglwydd y brenhin, felly bydd- 
ed gyd â Solomon, a gwnaed yn fwy 
ei orsedd-faingc ef na gorsedd-fainge 
fy arglwydd y brenhin Dafydd. 

38 Felly Sadoc yr offeiriad, a Na- 
fhan y prophwyd, a Benaiah mab 
Jehoiada, ar Cerethiaid, a'r Peleth- 
iaid, a aethant i waered, ac a wnaeth- 
anti Solomon farchogaeth ar fules 
y brenhin Dafydd, ac a acthant âg 
efi Gihon. 

39 A Sadoc yr offeiriad a gym- 
merodd gorn o “olew allan o'r 
babell, ac a enneiniodd Solomon. 
A hwy a udganasant mewn ud- 
gorn; "a'r holl bobl a ddywedasant, 
Bydded fyw y brenhin Solomon. 

40 A'r holl bobl a aethant i fynu 
ar ei ol ef, yn canu pibellau, ac yn 
llawenychu â llawenydd mawr, fel 
y rhwygai y ddaear gan eu swn 
hwynt 


wynt. 

41 A chlybu Adonïah, o'i holl 
wahoddedigion y rhai oedd gyd âg 
ef, pan ddarfuasai iddynt fwytta. 
Joab hefyd a glywodd lais yr ud- 
gorn; ac a ddywedodd, Paham 7 
mae twrf y ddinas yn derfysgol 2 

49 Ac efe etto yn llefaru, wele, 
daeth Jonathan mab Abïathar yr 
offeiriad... A dywedodd Adonïah, 
Tyred i mewn: canys 9gwr grym- 
mus ydwyt ti, a daioni a fynegi di. 

43 A Jonathan a attebodd ac a 


FEnneinio Solomon | 





CRIST 
1012. 





1 Edrych 
Est. 6. 8, 


m Exod, 0. 
93, 25, 32, 


n ] Sam, 10. 
21, 


— ———————_ —_—_—_——  —— 


o 2 Sam. 18, 
7. 
ddywedodd wrth Adonïah, Yn ddïau | 


yn frenhin ar Israel. 





Cyn 
CRIST 
1015. 





P pen, 2. 23. 


glSam. lt, 
a Sam, lí, 
Act, 97.24, 











ein harglwydd fr — ]ein harglwydd frenhin Dafydd a| ae Dafydd a 
osododd Solomon yn frenhin. 

44 A'r brenhin a anfonodd gyd âg 
ef Sadoc yr offeiriad, a Nathan y 
prophwyd, a Benaiah mab J ehoiada, 
a'r Cerethiaid, a'r Pelethiaid; a hwy 
a barasant iddo ef farchogaeth ar 
fules y brenhin. 

45 A BSadoc yr offeiriad a. Nathan 
y prophwyd a'i henneiniasant ef yn 
frenhin yn Gihon: a hwy a ddaeth- 
ant i fynu oddi yno yn llawen; a'r 
ddinas a derfysgodd.. Dyna y twrf 
a glywsoch chwi. 

46 Ac y mae Solomon yn eistedd 
ar orsedd-faingc y frenhiniaeth. 

47 A gweision y brenhin a ddaeth- 
ant hefyd i fendithio ein harglwydd 
frenhin Dafydd, gan ddywedyd, Dy 
DDUW a wnelo enw Solomon yn 
well na'th enw di, ac a wnelo yn fwy 
ei orsedd- fainge. ef na'th orsedd- 
faingc di. A'r brenhin a ymgrym- 
modd ar y gwely. 

48 Fel hyn hefyd y Y y 
brenhin : Bendisedig Jyddo An- 
GLWYDD DDUW Ìsr ael, yr hwn a 
roddodd heddyw tn i eistedd ar fy 
ngorsedd-fainge, am llygaid innau 
yn gweled hynny. 

49 A'r holl wahoddedigion, y rhai 
oedd gyd âg Adonïah, a ddychr yn- 
asant, ac a gyfodasant, ac a aethant 
bob un ei ffordd. 

50 1 Ac Adonïah oedd yn ofni rhag 
Solomon; ac a gyfododd, ac a aeth 
acPa ymaflodd, y'nghyrn yr allor. 

5l A mynegwyd i Solomon, gan 
ddywedyd, Wele, y mae Adoniah 
yn ofni y brenhin Solomon: canys 
wele, efe a ymaflodd y'nghyrn yr 
allor, gan. ddywedyd, Tynged y 
brenhin Solomon i mi heddyw, na 
ladd efe ei was â'r cleddyf. 

52 A dywedodd Solomon, Os bydd 
efe yn wr da, nì syrth tm o'i wallt 
ef i lawr; ond os ceir dr ygioni 
ynddo ef, efe a fydd marw. 

53 A'r brenhin Solomon a anfon- 
odd, a hwy a'i dygasant ef oddi wrth 
yr allor. Ac efe a ddaeth, ac a 
ymgrymmodd i'r brenhin Solomon. 
A dywedodd Solomon wrtho, Dos 


i'th dŷ. 
PENNOD II. 


1 Dafydd yn rhoî cynghor â Solomon, 9 î fod 
yn dduwiol, 9 ynghylch Joab, 7 Barnai, e] 
a Simeî ; 10 ac yn marw. 12 Solomon yn 
frenhin ar eî ol ef. 12 Adonïah yn ceisio 
gan Bathseba ddywed yd wrth Solomon am 
Abisag, ac yn cael eî ddihenydd. 26 AUïa- 

thar yn cael ei hoedl, ac yn colli yr offeiriad- 


13 


I. BRENHINOEDD, II. 





M ariwolaeth ma O ydd. 


Cyn 
CRIST 


Sadoc yn lle Abïathar, 96 Sime$ yn "ael 1015. 


gorchym yn î aros yn Jerusalem ; ac am fyned 
$ Gath, yn gorfod arno farw. 


NA dyddiau Dafydd a nesasant, 
i farw ; ac efe a orchymynodd 
i Solomon ei fab, gan ddywedyd, 

2 “Myfi wyf yn myned ffordd yr 
holl ddaear : am hynny ymnertha, a 
bydd wr; 

3 A chadw gadwraeth yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, i rodio yn ei 
ffyrdd ef, i gadw ei ddeddfau ef, a'i 
orchymynion, ai farnedigaethau, a'i 
dystiolaethau, fel yr ysgrifenwyd 
y nghyfraith Moses ; fel y “Pllwydd- |" 
ych yn yr hyn oll a wnelych, ac i 
ba le bynnag y trô6ech : 

4 Fel y cyflawno yr ARGLWYDD ei 
air a lefarodd efe wrthyf, gan ddy- 
wedyd, “Os dy feibion a gadwant eu 
ffyrdd, i rodio ger fy mron mewn 
gwirionedd, â'u holl galon, ac â'u 
holl enaid, 'ani thorrir, (eb efe,) na 
byddo o honot, wr ar orsedd- faingc 
Israel. 

5 Tithau hefyd a wyddost yr hyn 
a wnaeth Joab mab Serfiah â mi, 
ar hyn a wnaeth efe i ddau o dy- 
wysogion lluoedd Israel, i * Abner 
mab Ner, ac i f Amasa mab Jether, 
y rhai a laddodd efe, ac a 3 ollyng- 
odd waed rhyfel mewn heddwch, 
ac a roddodd waed rhyfel ar ei 
wregys oedd am ei lwynau, ac yn 
ei esgidiau oedd am ei draed. 

6 Am hynny gwna yn ol dy ddoeth- 
ineb, ac na âd i'w benllwydni ef 
ddisg cyn i'r bedd mewn heddwch. 

7 Ond i feibion £Barzìlai y Gilead- 
iad y gwnei garedigrwydd, a bydd- 
ant ym mysg y rhai a fwyttânt ar 
dy fwrdd di: 
ant attaf fi pan oeddwn yn ffoi rhag | 
Absalom dy frawd di. 

9 Wele hefyd 'Simei mab Gera, 
mab J emini, o Bahurim, gyd â hi, 
yr hwn a'm melldithiodd i â mell- 
dith * dost, y dydd yr euthum i Ma- 
hanaim : k 9nd efe a ddaeth i wae- 
red i'r Iorddonen i gyfarfod â mi; 
a lmi a dyngais i'r ARGLWYDD 
wrtho ef, gan ddywedyd, Ni'th 
laddaf â'r cleddyf. 

9 Ond yn awr na âd di ef heb 
gospedigaeth: canys gwr doeth yd- 
wyt ti a gwyddost beth a wnei 
iddo: dwg dithau ei benwynnief i 
waered i'r bedd mewn gwaed. 

10 Felly "Dafydd a hunodd gyd 


Neu, 
gwnelych 
yn gall. 


d 2 Sam, 7, 
po, 


e2 Sam. 2, 
SN 


39 Heb, 


aelh. 29 Joab yn ffoî at gyrn yr TD ra ai CN a'i 
ladd ef; 95 a gosod Benaiah yn lle Joab, a 
| osododd, 
| 
| 
| 





4 Heb. 


m Act,2,97, 
a lo on 






a Jos.29,14, 


b Deut.29.9, 


o Ps.122.12, 


f2 Sam, 20. 
10. 


g 2 Sam, 19, 
ey Ín 


canys felly "y daeth- | ";swe!r 


i ” Sam, 10. 


galed. 
y, 2 Sam, 19, 
1S, 


1 Sam. 19, 
2a 


. 
Ui ld 
? 





Adonŵah yn ceisio Abisag ; 


Cyn 
CRIST 
1015. 
n 2 Sam, 
B1. 
o 2 Sam, 
ô.4. 
1 Chron, 
29. 26, 27. 


P 1 Chron. 
99. 23. 
2 Chron, 
Jl. 


Fl Chron. 
221, 
a 28, 5. 


6 Heb. 
thro heibio 


fy wyneb. 


& Edrych 
Ps. â5. 9, 


â'i dadau, ac a gladdwyd "yn ninas 
Dafydd. 

ll A'r dyddiau *y teyrnasodd Da- 
fydd ar Israel oedd ddeugain mlyn- 
edd: saith mlynedd y teyrnasodd 
efe yn Hebron, a thair blynedd ar 
ddeg ar hugain y teyrnasodd efe 
yn Jerusalem. 

12 PA Solomon a eisteddodd 
ar orsedd-faingc Dafydd ei dad; 
a'i frenhiniaeth ef a sicrhâwyd yn 
ddirfawr. 

13 $ Ac Adonïah mab Haggith a 
ddaeth at Bathseba mam Solomon. 
A hi a ddywedodd, “Ai heddych- 
lawn dy ddyfodiad? Yntau a ddy- 
wedodd, Heddychlawn. 

l4 Ac efe a ddywedodd, Y mae i 
mi air â thi. Hithau a ddywedodd, 
Dywed. 

15 Yntau a ddywedodd, Ti a wydd- 
ost mai eiddoffi oedd y frenhiniaeth, 
ac i holl Israel osod eu hwynebau ar 
fy ngwneuthur i yn frenhin: eithr 
(rodd y frenhiniaeth, ac a aeth i'm 
brawd: canys 'trwy yr ARGLWYDD 
yr aeth hi yn eiddo ef, 

16 Ond yn awr dymunaf gennyt un 
dymuniad ; na *ommedd fi. Hithau 
a ddywedodd wrtho, Dywed. 

17 Yntau a ddywedodd, Dywed, 
attolwg, wrth y brenhin Solomon, 
canys ni ommedd efe dydi, am roddi 
o hono ef Abisag y Sunamees yn 
wraìg i mi. 

18 A dywedodd Bathseba, Da; 
mi a ddywedaf drosot ti wrth y 
brenhin. 

19 4 Felly Bathseba a aeth at y 
brenhin Solomon, i ddywedyd wrtho 
eî dros Adonïah. A'r brenhin a god- 
odd i'w chyfarfod hi, ac a ostyngodd 
iddi, ac a eisteddodd ar ei orsedd- 
faingc, ac a barodd osod gorsedd- 
faingc i fam y brenhin: a “hi a 
eisteddodd ar ei ddeheulaw ef, 

20 Yna hia ddywedodd, Un dy- 
muniad bychan yr ydwyf fi yn ei 
ddymuno gennyt; na ommedd fi. 
A'r brenhin a ddywedodd wrthi hi, 
Gofyn, fy mam: canys ni'th om- 
meddaf, 

91 A hi a ddywedodd, Rhodder 
Abisag y Sunamees yn wraig i 
Adonïah dy frawd. 

22 A'r brenhin Solomon a attebodd 
ac a ddywedodd wrth ei fam, Paham 





4 


I. BRENHINOEDD, II. 


ac yn cael ei ddihenydd. 


Abïathar yr offeiriad, a Joab mab| _ Cyn 
Serfiah. 

23 A'r brenhin Solomon a dyngodd 
I'r ARGLWYDD, gan ddywedyd. 'Fel|* Run 1 
hyn y gwnelo DUw i mi, ac fel hyn 
y ehwanego, onid yn erbyn ei einioes 
y llefarodd Adonïah y gair hwn. 

24 Yn awr gan hynny, /el ma byw 
yr ARGLWYDD, yr hwn a'm sicr- 
haodd i, ac a wnaeth i mi eistedd 
ar orsedd-faingc Dafydd fy nhad, yr 
hwn hefyd a wnaeth i mi dŷ, megis 
"y dywedasai efe; heddyw yn ddïau 
y rhoddir Adonïah i farwolaeth. 

25 A'r brenhin Solomon a anfon- 
odd gyd â Benaiah mab Jehoiada ; 
ac efe a ruthrodd arno ef, fel y bu 
efe farw. | 

26 4 Ac wrth Abïathar yr offeiriad 
y dywedodd y brenhin, Dos i *Ana- 
thoth, i'th fro dy hun; canys gwr 
yn haeddw marwolaeth ydwyt ti: 
ond ni laddaf dì y pryd hwn; o 
herwydd dwyn o honot arch yr Ar- 
glwydd DpuUw o flaen fy nhad Da- 
íydd, ac 7am dy gystuddio yn yr 
hyn oll y cystuddiwyd fy nhad. 

27 Felly y bwriodd Solomon Abï- 
athar ymaith o fod yn offeiriad i'r 
ARGLWYDD ; fel “ y cyflawnai air yr 
ARGLWYDD, yr hwn a ddywedasai 
efe am dŷ Eli yn Siloh. 

28 Ar chwedl a ddaeth at 
Joab: canys Joab a ŵyrasai ar ol 
Adonïah, er na ŵyrasai efe ar ol 
Absalom. A ffodd Joab i babell yr 
ARGLWYDD, ac *a ymaflodd yng 
nghyrn yr allor. 

29 A mynegwyd i'r brenhin Solo- 
mon, ffoi o Joab i babell yr AR- 
GLWYDD; ac wele, y mae efe wrth 
yr allor. A Solomon a anfonodd! 
Benaiah. mab Jehoiada, gan ddy- 
wedyd, Dos, rhuthra arno ef. 

30 A daeth Benaiah i babell yr 
ARGLWYDD, ac a ddywedodd wrtho 
ef, Fel hyn y dywed y brenhin; 
Tyred allan... Yntau a ddywedodd, 
Na ddeuaf; eithr yma y byddai 
farw. A Benaiah a ddug drachefn. 
air at y brenhin, gan ddywedyd, | 
Fel hyn y dywedodd Joab, ac fel 
hyn y'm hattebodd. 

31 A dywedodd y brenhin wrtho 
ef, ?Gwna fel y dywedodd efe, a|*xoi 2. 
rhuthra arno ef, a chladd ef; fel y 
tynnech y gwaed gwirion a dywallt- 
odd Joab, oddi arnaf fi, ac oddi ar 
dŷ fy nhad i. 

32 A'r ARGLWYDD ca ddychwel ei |< P5.7.16. 
waed ef ar ei ben ei hun; o herwydd 





u 2 Sam, 7. 
11, 13 


1014, 


x Jos, 2L, 
18, 


71 Sam. 22, 


2 Sam, 15, 
24. 


—, 


51 Sam, 2, 


a pen, 1, 50, 


Lladd Joab. 


Cyn 
CRIST 


on. |iawnach a gwell nag ef ei hun, ac 


a'u lladdodd hwynt â'r cleddyf, a 
Dafydd fy nhad heb wybod; sef 
1Abner mab Ner, tywysog llu Is- 
rael, ac *Amasa mab Jether, ty- 
wysog llu Judah. 

33 A'u gwaed hwynt a ddychwel 
ar ben Joab, ac far ben ei had ef yn 
dragywydd: ond i Dafydd, ac i'w 
had, ac i'w dŷ, ac i'w orsedd-faingc, 
y bydd heddwch yn dragywydd gan 
yr ARGLWYDD, 

34 Felly yr aeth Benaiah mab Je- 
hoiada i fynu, ac a ruthrodd arno, 
ac a'i HY WRR, Ac efe a. An, 

ei dŷ ei hun yn yr anialwch. 
y5 â Ŵr brenhin a osododd Ben- 
aiah mab Jehoiada yn ei le ef ar y 
filwriaeth. A'r brenhin a osododd 
£ Sadoc yr offeiriad yn lle Abïathar. 

36 «I A'r brenhin a anfonodd ac a 
... | alwodd am PSimei, ac a ddywedodd 
wrtho, Adeilada i ti dŷ yn Jerusa- 
lem, ac aros yno, ac na ddos allan 
oddi yno nac yma na thraw. 

37 Canys bydd, y dydd yr elych 
allan, ac yr elych dros 'afon Cidron, 
gan wybod y cei di wybod y lleddir 
di yn farw: dy waed fydd ar dy ben 
dy hun. 

38 A dywedodd Simci wrth. y bron- 
hin, Da yw y gair: fel y dywedodd 
fy arglwydd frenhin, felly y gwna 
dy was. A Simei a drigodd yn Je- 
rusalem ddyddiau lawer. 

39 Eithr ym mhen tair blynedd 
y ffodd dau was i Simei at Achis, 
mab Maachah, brenhin Gath. A 
mynegwyd i Simei, gan ddywedyd, 
Wele dy weision di yn Gath. 

40 A Simci a gyfododd, ac a gyf- 
rwyodd ei asyn, ac a aeth i Gath at 
Achis, i geisio ei weision : ïe, Simei 
a aeth, ac a gyrchodd ei weision o 
Gath. 

41 A mynegwyd i Solomon, fyned 
o Simei o Jerusalem i Gath, a'i 
ddychwelyd ef. 

42 A'r brenhin a anfonodd ac a 
alwodd am Simei, ac a ddywedodd 
wrtho, Oni pherais i ti dyngu i'r 
ARGLWYDD, ac omê thystiolaethais 
wrthyt, gan ddywedyd, Yn y dydd 
yr elych allan, ac yr elych nac yma 
nac accw, gan wybod gwybydd y 
lleddir di yn farw? a thi a ddywed- 
aist wrthyf, Da yw y gair a glywais. 

43 Paham gan hynny na chedw- 
aist lw yr ARGLWYDD, a'r gorchy- 
myn a orchymynais i ti? 


d 2 Sam, 3. 
o 


e 2 Sam, 20. 
10. 


f2 Sam, 3. 
29, 


1014. 


E 1 Sam, 2, 
25. 


12 Sam, 15. 
2o». 


1011. 





I. BRENHINOEDD, III. 


efe a ruthrodd ar ddau wr cyf-| 44 A dywedodd y brenhin wrth 


Prïodas Solomon. 


Cyn 
CRIST 
a 1011. 
ioni a ŵyr dy galon, yr hwn â|.5sm 


wnaethost di yn erbyn Dafydd fy 16, 
nhad: yr ARGLWYDD am hynny a 
ddychwelodd dy ddrygioni di ar dy 
ben dy hun; 

45 A bendigediz /ydd y brenhin 
Solomon, a_ gorsedd-faingc Dafydd 
a sicrhêir o flaen yr ARGLWYDD yn 
dragywydd. 

46 Felly y gorchymynodd y bren- 
hin i Benaiah mab Jehoiada ; ac efe 
a aeth allan, ac a ruthrodd arno ef, 
fel y bu efe farw. A'r !frenhiniaeth |!2 Chron. 
a sicrhâwyd yn llaw Solomon. 

PENNOD III. 


1 Solomon yn priodi merch Pharaoh: 2ac 
wrth aberthw yn uchelfa Gibeon, 5 yn cael 
gan Dduw eî ddewis rodd, ac yn dewis 
doethineb; ac yn cael doeihineb, a_chyfoeth, 
ac anrhydedd. 16 Barn Solomon rhwng y 
ddwy butlain, yn cŷ wneuthur ef yn enwog. 


uc: OO a ymgyfathrach- 
odd â Pharaoh brenhin yr 
Aipht, ac a brïododd ferch Pha- 
raoh, ac a'i dug hi i ddinas Dafydd, 
nes darfod iddo adeiladu ei dŷ ei 
hun, a thŷ yr ARGLWYDD, a mur 
Jerusalem oddi amgylch. 

2 Etto y bobl oedd yn aberthu 
mewn uchelfaoedd, o herwydd nad 
adeiladasid tŷ i enw yr ARGLWYDD, 
hyd y dyddiau hynny. 

3 A Solomon a garodd yr AR- 
GLWYDD, gan rodio yn neddfau 
Dafydd ei dad: etto mewn uchel- 
faoedd yr oedd efe yn aberthu ac 
yn arogl-darthu. 

4 “A'r brenhin a aeth i Gibeon i 
aberthu yno: canys honno oedd 
uchelfa fawr. Mil o boeth-offrym- 
mau a offrymmodd Solomon ar yr 
allor honno. 

5 4 “Yn Gibeon yr ymddangos- 
odd yr ARGLWYDD i Solomon mewn 
breuddwyd liw nos: a dywedodd 
Duw, Gofyn beth a roddaf i ti. 

6 A dywedodd Solomon, Ti a 
wnaethost â'th was Dafydd fy nhad 
fawr * drugaredd, megis y rhodiodd 
efe o'th flaen di mewn gwirionedd, 
ac mewn cyfiawnder, ac mewn un- 
iondeb calon gyd â thi; ïe, cedwaist 
iddo y drugaredd fawr hon, a rhodd- 
aist iddo fab i eistedd ar ei orsedd- 
faingc, fel y gwelir heddyw. 

7 Ac yn awr, O ARGLWYDD fy 
NUW, ti a wnaethost i'th was deyrn- 
asu yn lle Dafydd fy nhad: a min- 
nau yn fachgen bychan: ni fedraf 
* fyned nac allan nac i mewn. 


Simei, Ti a wyddost Fyr holl ddryg- 





1014, 
a pen. 7. 8. 


b pen, 9. 15, 
19, 


c 2 Chron, 
iN ns 


d pen. 9. 2. 


2 Neu, 
haelioni, 


e Num, 27, 
17. 








Dewisiad. Solomon. 


Cyn 
CRIST 
1014. 


f 2 Chron. 
1. 10. 

S9 Neu, 
fudd. 


Heb. yn 
clywed. 


E Preg. l. 
16, a 


h Matt. 6. 
gn 


Eph. 3. 20, 
4 Neu, bu. 


i pen. 15. 5. 


- —_—  -- — 


8 A'th was sydd ym mysg dy bobl, 
y rhai a ddewisaist tì; pobl aml, y 
rhai ni rifir ac nis cyfrifir gan lïos- 
owgrwydd. 

9 Am hynny ídyro i'th was galon 
*ddeallus, i farnu dy bobl, i ddeall 
rhagor yhwng da a drwg: canys pwy 
a ddichon farnu dy lïosog bobl hyn? 

10 A'r peth fu dda yngolwg yr 
ARGLWYDD, am ofyn o Solomon y 
peth hyn. 

ll A Duw a ddywedodd wrtho, 
O herwydd gofyn o honot y peth 
hyn, ac na ofynaist i ti ddyddiau 
lawer, ac na ofynaist i ti olud, ac na 
cheisiaist einioes dy elynion, eithr 
gofynaisti ti ddealli wrandaw barn : 

12 Wele, gwneuthum yn ol dy 
eiriau; wele, rhoddais ìi ti galon 
ddoeth a deallus, fel na bu dy fath 
o'th flaen, ac na chyfyd dy fath ar 
dy ol. 

13 A Prhoddaisi ti hefyd yr hyn 
nis gofynaist, golud, a gogoniant 
hefyd ; fel na * byddo un o'th fath 
ym mysg y brenhinoedd, dy holl 
ddyddiau di. 

14 Ac os rhodi yn fy ffyrdd 1, gan 
gadw fy neddfau a!m gorchymynion, 
i megis y rhodiodd Dafydd dy dad, 
estynaf hefyd dy ddyddiau di. 

15 A Solomon a ddeffrôdd; ac 
wele, breuddwyd oedd. Ac efe a 
ddacth i Jerusalem, ac a safodd o 
flaen arch cyfammod yr ARGLWYDD, 
ac a offrymmodd offrymmau poeth, 
ac a aberthodd aberthau hedd, ac a 
wnaeth wledd i'w holl weision, 

16 $ Yna dwy wragedd o buttein- 
iaid a ddaethant at y brenhin, ac a 
safasant ger ei fron ef. 

l7 A'r naill wraig a ddywedodd, 
O fy arglwydd, myfi a'r wraig hon 
ocddym yn trigo yn yr un tŷ ; a mi 
a esgorais yn tŷ gyd â hi. 

18 Ac ar y trydydd dydd wedi 
esgor o honof fi, yr esgorodd y 
wraig hon hefyd; ac yr oeddym 
ni ynghyd, heb arall yn tŷ gyd â ni, 
ond nyni ein dwyoedd yn tŷ. 

19 A mab y wraig hon a fu farw 
liw nos; o herwydd hi a orweddodd 
arno ef. 

20 A hi a gododd y'nghanol y nos, 
ac a gymmerodd fy mab i o'm 
hymyl, tra yr ydoedd dy law-forwyn 
yn cysgu, ac a'i gosododd ef yn ei 
mynwes hi, ai mab marw hi a os- 
ododd hi yn fy mynwes innau. 

21 A phan godais i y bore i beri 
i'm mab sugno, wele, marw oedd 





46 


I. BRENHINOEDD, IV. 


efe; ac wedi i mi ddal arno y bore, 
wele, nid fy mab i, yr hwn a esgor- 
aswn i, ydoedd efe. 

22 A'r wraig arall a ddywedodd, 
Nag ê; eithr fy mab i yw y byw, 
a'th fab dithau 44v y marw. A hon 
o ddywedodd, Nag ê; eithr dy fab 
di yw y marw, am mab i yw y 
byw. Fel hyn y llefarasant o flaen 
y brenhin. 

23 Yna y dywedodd y brenhin, 
Hon sydd yn dywedyd, Dyma fy 
mab i sydd fyw, a'th fab dithau 4 
y marw: a hon accw sydd yn dywed- 
yd, Nag ê; eithr dy fab di yw y 
marw, am mab innau yw y byw. 

24 A dywedodd y brenhin, Dyg- 
wch i mi gleddyf. A hwy a ddyg- 
asant gleddyf o flaen y brenhin. 

25 A'r brenhin a ddywedodd, Rhen- 
nwch y bachgen byw yn ddau, a 
rhoddwch yr hanner i'r naill, a'r 
hanner i'r llall. 

26 Yna y dywedodd y wraig 0t- 
oedd y mab byw wrth y brenhin, 
(canys “ei hymysgaroedd a gynhes- 
asai wrth ei mab,) ac a lefarodd, 
O fy arglwydd, rhoddwch iddi hi 
y bachgen byw, ac na leddwch ef 
ddim : ond y llall a ddywedodd, Na 
fydded eiddo fi na thithau, er 
rhennwch e/. 

27 Yna yr attebodd y brenhin, ac 
y dywedodd, Rhoddwch y bachgen 
byw iddi hi, ac na leddwch ef ddim: 
dyna ei fam ef. 

28 A holl Israel a glywsant y farn 
a farnasai y brenhin; a hwy a ofnas- 
ant y brenhin: canys gwelsant fod 
doethineb Duw ynddo efi wneuth- 
ur barn. 


PENNOD IV. 

1 Tywysogion Solomon, T a deuddeg swyddog 
ei lys ef; 20,24 a heddwch a_ helaethrwydd 
ei frenhiniaeth; 22 ac arlwy eî fwrdd, 26 
a'i stablau; 29 a'i ddoethineb, 92 a'i lyfrau. 

'R brenhin Solomon oedd fren- 
hin ar holl Israel. 

2 A dyma tywysogion oedd 
ganddo ef: Azarïah mab Sadoc * yr 
offeiriad ; 

3 Elihoreph ac Ahïah, meibion 
Sisa, oedd, ysgrifenyddion; *Jeho- 
saphat mab Ahilud, yn gofiadur ; 

4 Benaiah mab Jehoiada ocdd ar 
y llu; a Sadoc ac Abïathar, yn off- 
eiriaid ; 

5 Ac Azarïah mab Nathan oedd 
ar y swyddogion; a Zabud mab 
Nathan oedd ben-llywydd, ac yn 
gyfaill i'r brenhin ; 





kIIos,ll,&, | 


2 Neu, 
y pen- 
8awyddog, 


a2 Sam, 8, 
16, a 20,24, 


Y ddwy buttain. | 


| 
| 
| 
ì 
| 
h 








Swyddogion Solomon. 


4 Neu 
Ben-hur. 

5 Neu, 
Ben-decar. 

6 Neu, 
ben-hesed, 


1 Neu, Ben- 
abinada?. 


| $ Neu, 

ben-geber. 
c Num, 92. 
41, 


d Deut. 3, 4 


o Edryc 
Ps, 12. 8. 


9 IIeb., 
bara, 





? Adoniram mab Abda, ar y * deyrn- 
ed. 

s; 4 A chan Solomon yr ydoedd 

deuddez o swyddogion ar holl Is- 

rael, y rhai a. barottôent luniaeth i'r 

brenhin a'i dŷ: mis yn y flwyddyn 

yr oedd ar bob un ddarparu. 

8 Dyma eu henwau hwynt. *Mab 
Hur, ym mynydd Ephraim, 

9 *Mab Decar ym Macas, ac yn 
Saalbim, a Beth-semes, ac Elon- 
bethanan, 

10 êMab Hesed, yn Aruboth: iddo 
ef yr oedd, Sochoh, a holl dir He- 
pher. 

ll "Mab Abinadab oedd gyn holl 
ardal Dor: Taphath merch Solo- 
mon oedd yn wraig iddo ef. 

12 Baana mab Ahilud oedd yn 
Taanach, a Megìdo, a. Bethsean oll, 
yr hon sydd ger llaw Sartanah, îs 
law Jezreel, o Bethsean hyd Abel- 
meholah, hyd y tu hwnt ì Jocneam. 

13 *Mab Geber oedd yn Ramoth- 
Gilead: iddo ef yr oedd “trefydd 
Jair mab Manasseh, y rhai sydd yn 
Gilead: eiddo ef oedd “ardal Ar- 


gob, yr hon sydd yn Basan; sef 


trì ugain o ddinasoedd mawrion, â 
chaerau, a barrau pres. 

14 Ahinadab mab Ido oedd ym 
Mahanaim. 

15 Ahimaas oedd yn Naphtali: 
yntau a gymmerodd Basmath merch 
Solomon yn wraig. 

16 Baana mab Husai oedd yn Aser 
ac yn Aloth. 

17 Jehosaphat mab Paruah oedd 
yn Issachar. 

18 Simei mab Eia oedd o fewn 
Benjamin, 

19 Geber mab Uri oedd yngwlad 
Gilead, gwlad Sehon brenhin yr 
Amoriaid, ac Og brenhin Basan; 
ar unig swyddog ocdd yn y wlad 
ydoedd, efe. 

20 I Judah ac Israel oedd aml, fel 
y tywod sydd ger llaw y môr o 
amldra, yn bwytta ac yn yfed, ac 
yn gwneuthur yn llawen. 

21 A “Solomon oedd yn llywodr- 
aethu ar yr holl deyrnasoedd, o'r 
afon hyd wlad y Philistiaid, ac hyd 
derfyn yr Aipht: yr oeddynt hwy 
yn dwyn anrhegion, ac yn gwasan- 
aethu Solomon holl ddyddiau ei 
einioes ef. 

92? A bwyd Solomon beunydd 
oedd ddeg corus ar hugain o beill- 
iaid, a thri ugain corus o flawd ; 


 — 


Al 


I. BRENHINOEDD, IV. 


6 Ac Ahisar oedd ben-teulu; ac| 23 Deg o ychain pasgedig, ac 





Arlwy ei fwrdd. 


Cyn 
ugain o ychain porfadwy, a chant | An 
ddefaid, heb law ceirw, ac iyrchod, 
a buail, ac “ednod breision. 

24 Canys efe oedd yn llywodr- 
aethu ar y tu yma i'r afon oll, o 
Tiphsah hyd Azzah, ar yr holl fren- 
hinoedd o'r tu yma i'r afon: ac yr 
oedd iddo ef heddwch o bob parth 
iddo o amgylch. 

25 Ac yr oedd Judah ac Israel 
yn preswylio yn *ddïogel, bob un 
dan ei winwydden a than ei fífig- 
ysbren, *o Dan hyd Beerseba, holl|, 
ddyddiau Solomon. 

26 T Ac Pyr oedd gan Solomon 
ddeugain mil o bresebau 'meirch 
i'w gerbydau, a deuddeng mil o 
wŷr meirch. 

27 A'r swyddogion hynny a_barot- 
tôent luniaeth i Solomon y brenhin, 
aci bawb a ddelai i fwrdd y bren- 
hin Solomon, pob un yn ei fis: ni 
adawsant eisieu dim. 

28 Haidd hefyd a gwellt a ddyg- 
asant hwy i'r meirch, ac i'r cyflym 
gamelod, i'r fan lle y byddai y 
swyddogion, pob un ar eì ran. 

29 TA Duw a roddodd ddoeth- 
ineb i Solomon, a deall mawr iawn, 
a helaethdra calon, fel y tywod sydd 
ar fin y môr. 

30 A doethineb Solomon oedd fwy 
na doethineb holl feibion y dwyrain, 
ac na holl “ ddoethineb yr Aipht. 

31 Iê, doethach oedd efe nag un 
dyn; nag !Ethan yr Ezrahiad, na 
Heman, na Chalcol, na Darda, 
meibion Mahol: a'i enw ef oedd 
ym mhlith yr holl genhedloedd 
oddi amgylch. 

32 Ac mefe a lefarodd dair mil o 
ddïarhebion: a'i ganiadau ef oedd 
fil a phump. 

33 Llefarodd hefyd am brennau, 
o'r cedrwydd sydd yn Libanus, hyd 
yr isop a dŷf allan o'r pared: ac 
efe a lefarodd am anifeiliaid, ac aun 
ehediaid, ac am ymlusgiaid, ac am 
bysgod. 

94 Ac o bob pobloedd y daeth- 
pwyd ìi wrandaw doethineb Solo- 
mon, oddi wrth holl frenhinoedd 
y ddaear, y rhai a glywsent am ei 
ddoethineb ef. 

PENNOD V. 


l Hiŵram yn gyrru â gyfarch Solomon, ac yn 
cael gwybod eî fod ef ar fedr adeiladu y 
deml, ac yn addaw defnyddiau ŵr gwaith. 
T Hiram yn bendithio Duw dros Solomon, 
yn cael ymborth ŷ'w deulu, ac yn gyrru coed 
i Solomon, 19 Rhifedi gweithwyr Solomon. 





2 adar. 


Y —— 


3 Heb. 
hyderus. 


h pen. 10, 
2o 20. 
2 Chron, 1, 
l4.a 9,25. 
i Edrych 
Deut, 17. 
16. 


Ek Edrych 
Act, 1, 22. 
1 I Chron, 
En 
Ps. 88. tit. 
a 69, tit. 


—————  .—————.  . —-—————  —————— —- ——- ——  —— ———_—-——-— ————  -- 


m Preg, 12, 
9. 


FF 





Y parottoadau at 





aad. 10, 18. 
2 Chron, 


— . 


b2 Sam, 5. 
ll 


iN Chron, 
l4,1l 


Amos 1, 9, 


c 2Chron. 
cb 


d I Chron. 
228. 


a 28.3. 


2 Heb. yn 
dywedyd 
um. 

e2Sam. 1. 
19. 

l Chron. 
a 22, 10, 


(Co 
et 
Eg 

| 


£2Chron, 
2. 16. 

9 Heb. 
anfonych, 


& Edrych 
Ezra ô. 7. 
Ezec. 27. 


(e 
Act.12. 20, 


h Edrych 


2 Chron, 2. 
10, 


z IRAM Aefyd brenhin Tyrus a 

anfonodd ei weision at Solo- 
mon; canys clybu enneinio o hon- 
ynt hwy ef yn frenhin yn lle ei dad: 
canys Phoff oedd gan Hiram Dafydd 
bob amser. 

2 A “Solomon a anfonodd at Hi- 
ram, gan ddywedyd, 

3 Ti a wyddost am Dafydd fy 
nhad, na allai efe adeiladu tŷi enw 
yr ARGLWYDD ei DDUW, “gan y 
rhyfeloedd oedd o'i amgylch ef, nes 
rhoddi o'r ARGLWYDD hwynt dan 
wadnau ei draed ef. 

4 Eithr yn awr yr ARGLWYDD fy 
Nuw a roddodd i mi lonydd oddi 
amgylch, fel nad oes na gwrthwyn- 
ebydd, nac ymgyfarfod niweidiol. 

5 Ac wele fi “â'm bryd ar adeiladu 
tŷ 1 enw yr ARGLWYDD fy NUW; 
“megis y llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth Dafydd fy nhad, gan ddywed- 
yd, Dy fab, yr hwn a osodaf fi yn 
dy le diar dy orsedd-faingce di, efe 
a adeilada dŷ i'm henw i. 

6 Yn awr, gan hynny, gorchymyn 
dorri o honynt i mi gedrwydd o 
Libanus; a'm gweision i a fyddant 
gyd â'th weision di: a rhoddaf attat 
gyflog dy weision, yn ol yr hyn a 
ddywedych : canys ti a wyddost nad 
oes yn ein plith ni wr a fedro gym- 
mynu coed megis y Sidoniaid. 

7 Y A bu, pan glybu Hiram eiriau 
Solomon, lawenychu o hono ef yn 
ddirfawr, a dywedyd, Bendigedig 
yw yr ARGLWYDD heddyw, yr hwn 
a roddes i Dafydd fab doeth ar y 
bobl lîosog yma. 

8 A Hiram a anfonodd at Solo- 
mon, gan ddywedyd, Gwrandewais 
ar yr hyn a anfonaist attaf: mi a 
wnaf dy holl ewyllys di am goed 
cedrwydd, a choed ffynnidwydd. 

9 Fy ngweision a dygant i wae- 
red o Libanus hyd y môr: a mi a'u 
gyrraf hwynt yn gludeiriau ar hyd 
y môr, hyd fy fan a *osodych dii 
mi; ac yno y dattodaf hwynt, a 
chymmer di Awynt: ond ti a wnei 
fy ewyllys innau, £gan roddi ym- 
borth i'm teulu ìi. 

10 Felly yr oedd Hiram yn rhoddi 
i Solomon o gocd cedrwydd, ac o 
goed ffynnidwydd, ei holl ddymun- 


a 

11 A "Solomon a roddodd i Hiram 
ugain mil corus o wenith 47 gynhal- 
iaeth i'w dŷ, ac ugain corus o olew 
coeth: felly y rhoddai Solomon i 
Hiram bob blwyddyn. 


I. BRENHINOEDD, V. 


12 A'r ARGLWYDD a roddes ddoeth- 
ineb i Solomon, !fel y dywedasai 
wrtho: a bu heddwch rhwng Hi- 
ram a Solomon ; a hwy a wnaethant 
gyfammod ill dau. 

13 4 A'r brenhin Solomon a gyf- 
ododd “dreth o holl Israel, a'r dreth 
oedd ddeng mil ar hugain o wŷr. 

14 Ac efe a'u hanfonodd hwynt 
i Libanus, deng mil y mis a? 
gylch: mis y byddent yn Libanus, 
ag dau fis gartref. Ac “ Adoniram 
oedd ar y dreth. 

15 Ac yr oedd gan Solomon ddeng 
mil a thri ugain yn dwyn beichiau, 
a phedwar ugain mil yn naddu cer- 
rig yn y mynydd ; 

16 Heb law pen-swyddogion Solo- 
mon, y rhai oedd ar y gwaith, sef 
tair mil a thri chant, yn llywodr- 
aethu y bobl a weithient yn y gwaith. 

l7 A'r brenhin a orchymynodd 
ddwyn o honynt hwy feini mawr, a 
meini costus, & meini nadd, i syl- 
faenu y tŷ. 

18 Felly seiri Solomon, a seiri 
Hiram, a'r !Gibliaid, a naddasant, 
ac a ddarparasant goed a_ cherrig 
i adeiladu y tŷ. 


PENNOD VI. 

1 Adeiladu teml Solomon, 5 a'i ystafelloedd. 
11 Addewid Duw ŵr deml. 15 Byrddio 
ac addurno y deml. 29 Y cerubiaid, 91 Y 
dorau. S6 Y cyntedd, 91 Yr hŷd y buwyd 
yn adeiladu y deml. 


“yn y bedwar-ugeinfed a 


cC 
A phedwar cant o flynyddoedd] si 


wedi dyfod meibion Israel allan o'r 
Aipht, yn y bedwaredd flwyddyn o 
deyrnasiad Solomon ar Israel, yn y 
mis Zif, hwnnw 4w yr ail mis, “Py 
dechreuodd efe adeiladu tŷ yr AR- 
GLWYDD. 

2 A'r “tŷ a adeiladodd y brenhin 
Solomon i'r ARGLWYDD oedd dri 
ugain cufydd ei hŷd, ac ugain cuw- 
Jydd ei led, a deg cufydd ar hugain 
ei uchder. 

3 A'r porth o flaen teml y tŷ oedd 
ugain cufydd ei hŷd, yn un hŷd â 
lled y tŷ ; ac yn ddeg cufydd ei led, 
o flaen y íŷ. 

4 Ac efe a wnaeth i'r tŷ 4 ffenestri, 


*yn llydain oddi fewn, ac yn gyfyng | 16 


oddi allan. 

5 Ac efe a adeiladodd *wrth fur 
y tŷ P*ystafelloedd oddi amgylch 
mur y tŷ, ynghylch y deml, a'r gafell ; 
ac a wnaeth * gelloedd o amgylch. 

G Yr ystafell isaf oedd bìm cufydd 
ei lled, a'r ganol chwe chufydd ei 


adeiladu y deml. 


Cyn 
CRIST 
1014, . 


í pen, 9, 12, 





4 Neu, 
deyrn-god 
o wŷr. 


k pen, 4.6, 


1 Ezec. 21. 
9. 


1012. 


a 2 Chron, 


2 Neu, yr 
adeiladodd. 
b Act. 7. 47. 


c Edrych 
Ezec, 41, 
1 wrin 


a Edrych 
Ezec. 40, 


3 
a> osgo ac 
jn gauad. 

4 Neu, «r. 

5 IIcb, 
loriau. 

e Edrych 
Ezec, 41. 6. 

6 IIeb, ais, 


| Adeiladu y demi. L BRENHINOEDD, VI. 


yn 
CRIST 
1012. 


f Edrych 
Deut, 27, 
6, 6. 


7 Heb. 
ysgwydd 
ehatu. 


1005. 


& pen. 2. 4. 
9. â. 


b 2 Sam.7. 
1 Chron, 
22. 10. 

i Exod,25. 8. 





lled, a'r drydedd yn saith gufydd 
eilled: canys efe a roddasai atteg- 
ion o'r tu allan i'r tŷ oddi amgylch, 
fel na rwymid y (rawstiau ym mur 


tŷ. 

a ftŷ, pan adeiladwyd ef, a 
adeiladwyd o gerrig wedi eu cwbl 
naddu cyn eu dwyn yno; fel na 
chlybuwyd na morthwylion, na 
bwyill, 24c un offeryn haiarn, yn y 
tŷ, wrth ei adeiladu. 

8 Drws y gell ganol oedd ar "ystlys 
ddehau y tŷ ; ac ar hyd grisiau tro- 
edig y dringid i'r ganol, ac o'r ganol 
i'r drydedd. 

9 Felly yr adeiladodd efe y tŷ, ac 
ai gorphenodd; ac a fyrddiodd y 
tŷ â thrawstiau ac ystyllod o gedr- 


10 Ac efe a adeiladodd ystafelloedd 
wrth yr holl dŷ, yn bïîm cufydd eu 
huchder: ac â choed cedr yr oedd- 
ynt yn pwyso ar y tŷ. 

11 9 A daeth gair yr ARGLWYDD 
at Solomon, gan ddywedyd, 

12 Am y tŷ yr wyt îi yn ei adeil- 
adu, “os rhodi di yn fy neddfau i, 
a gwneuthur fy marnedigaethau, a 
chadw fy holl orchymynion, gan 
rodio ynddynt; yna y cyflawnaf â 
thi fy ngair "a leferais wrth Dafydd 
dy dad: 

13 A imi a breswyliaf ym mysg 
meibion Israel, ac nì adawaf fy 
mhobl Israel. 

14 Felly yr adeiladodd Solomon y 
tŷ, ac a'i gorphenodd. 

15 Ac efe a fyrddiodd barwydydd 
y tŷ oddi fewn âg ystyllod cedrwydd, 
o lawr y tŷ hyd y llogail y byrdd- 
iodd efe ef â choed oddi fewn: 
byrddiodd hefyd lawr y tŷ â phlangc- 
iau o ffynnidwydd. 

16 Ac efe a adeiladodd ugain cu- 
fydd ar ystlysau y tŷ âg ystyllod 
cedr, o'r llawr hyd y parwydydd: 
felly yr adeiladodd iddo o fewn, scf 
i'r gafell, i'r cyssegr sancteiddiolaf. 

17 A'r tŷ, sef y deml o'i flaen ef, 
oedd ddeugain cufydd ei hŷd. 

18 A chedrwydd y tŷ oddi fewn 
oedd wedi eu cerfio yn gnapiau, ac 
yn flodau agored: y cwbl oedd 
gedrwydd ; ni welid carreg. 

19 A'r gafell a ddarparodd efe yn 
y tŷ o fewn, i osod yno arch cyfam- 
mod yr ARGLWYDD. 

20 A'r gafell yn y pen blaen ocdd 
ugain cufydd o hŷd, ac ugain cufydd 
o led, ac ugain cufydd ei huchder : 
ac efe a'i gwisgodd âg aur pur; 


949 





- 
Ei haddwrniadau. 


| felly hefyd y gwisgodd efe yr allor| , Om, 
o gedrwydd. 1005. 





21 Solomon Aefyd a wisgodd 'y tŷ 
oddi fewn âg aur * pur ; ac a roddes | Heb. 
farrau ar draws, wrth gadwyni aur, 7^ 
o flaen y gafell, ac a'u gwisgodd âg 


aur, 

22 A'r holl dŷ a wisgodd efe âg 
aur, nes gorphen yr holl dŷ: yr allor 
hefyd oll, yr hon oedd wrth y gafell, 
a wisgodd efe âg aur. 

23 1 Ac efe a wnaeth yn y gafell 
ddau ogerubiaid, o bren *olew-wydd, | * Heb. 
pob un yn ddeg cufydd ei uchder. 

24 A'r naill aden i'r cerub oedd 
bìîm cufydd, a'r aden arall i'r cerub 
oedd bîm cufydd: deg cufydd oedd 
o'r naill gwrr i'w adenydd ef hyd y | 
cwrr arall i'w adenydd ef. 

25 A'r ail cerub oedd o ddeg cu-| 
fydd : un fesur ac un agwedd oedd | 
y ddau gerub. 

26 Uchder y naill gerub oedd 
ddeg cufydd; ac felly yr oedd y 
cerub arall. 

27 Ac efe a osododd y cerubiaid 
yn y tŷ oddi fewn : “ac “adenydd y 
cerubiaid a ymledasant, fel y cyff- 
yrddodd aden y naill â'r na44 bar- 
ed, ac aden y cerub arall oedd yn 
cyffwrdd â'r pared arall; au had- 
enydd hwy y'nghanol y tŷ oedd yn 
cyffwrdd â'u gilydd. 

28 Ac efe a wisgodd y cerubiaid 
âg aur. 

29 A holl barwydydd y tŷ o am- 
gylch a gerfiodd efe â cherfiedig lun- 
iau cerubiaid, a phalmwydd, a blod- 
au agored; o fewn ac oddi allan. 

30 Llawr y tŷ hefyd a wisgodd efe 
âg aur, oddi fewn ac oddi allan. 

31 4 Ac i ddrws y gafell y gwnaeth 
efe ddorau o goed olew-wydd ; cap- 
pan y drws a'r gorsingau oedd 
* bummed ran 4 pared. 

32 Ac ar *y ddwy ddor o goed 
olew-wydd y cerfiodd efe gerfiadau 
cerubiaid, a phalmwydd, a blodau 
agored, ac a'u gwisgodd âg aur, ac 
a ledodd aur ar y cerubiaid, ac ar 
y palmwydd. 

33 Ac felly y gwnaeth efe i ddrws 
y deml orsingau o goed olew-wydd, 
y rhai oedd “bedwaredd ran y 
pared. 

34 Ac yr oedd y ddwy ddor o goed 
ffynnidwydd : 'dwy ddalen blygedig |! Ezecai. ; 
oedd ïr naill ddor, a dwy ddalen| 
blygedig i'r ddor arall. 

35 Ac efe a gerfiodd gerubiaid, a 
phalmwydd, a blodau agored, ar- | 





Z2Neu,o'r | 
cerubiaid a, | 
ledasant eu | 

enydd. 

k Exod, 25. 
20. 


8 Neu, bwm | 
ysgwdr. | 
4 Neu, 
ddolennau 
y dorau, | 


5 Neu, 
bedeirongl. | 









M 





Cyn 
CRIST 
1005. 


mad,l., 


| 6 Neu, or- 


deiniadau. 


—. 1009. 
hyd 992. 


& pen, 9. 10, 


Z Heb. 
yr ais. 


' 8 Heb, 
golwg ar 
gyfer 
golwg. 


4 Heb. o 
lawr â 
wr, 


b pen, â, 1. 


Adeiladau 


I. BRENHINOEDD, VII. 


nynt; ac a'u gwisgodd âg aur, yr | o'r sylfaen hyd y llogail; ac /elly 


hwn a gymhwyswyd ar y cerfiad. 

36 ' Ac efe a adeiladodd y cyn- 
tedd nesaf i mewn â thair rhes o 
gerrig nadd, ac â rhes o drawstiau 
cedrwydd. 

37 4 “Yn y bedwaredd flwyddyn 
y sylfaenwyd tŷ yr ARGLWYDD, ym 
mis Zif: 

38 Ac yn yr unfed flwyddyn ar 
ddeg, ym mis Bul, (dyna yr wyth- 
fed mis,) y gorphenwyd y tŷ, a2 
holl rannau, a'i holl * berthynasau. 
Felly mewn "saith mlynedd yr 
adeiladodd efe ef. 

PENNOD VII. 
1 Adeiladu tŷ Solomon, 2a thŷ coed. Libanus, 

Ga'r porth colofnau, 1 a phorth y frawdle, 

8 a thŷ merch Pharaoh, 18 Gwaith Hiram 

ar y ddwy golofn. 28 Y môr tawdd. 21 Y 

deg ystôl. 98 Y deg moe bres, 40 a'r holl 

lestri. 
ML ei dŷ ei hun a adeiladodd 
Solomon mewn “tair blynedd 
ar ddeg, ac a orphenodd ei holl dŷ. 

9 4 Efe a adeiladodd dŷ coedwig 
Libanus, yn gân cufydd ei hŷd, ac 
yn ddeg cufydd a deugain ei led, 
ac yn ddeg cufydd ar hugain ei 
uchder, ar bedair rhes o golofnau 
cedrwydd, a thrawstiau cedrwydd 
ar y colofnau. 

3 Ac efe a dôwyd â chedrwydd 
oddi arnodd ar ^y trawstiau oedd 
ar y pìm colofn a deugain, pymtheg 
yn y rhes. 

4 Ac yr oedd tair rhes o ffenestri, 
3 goleu ar gyfer goleu, 42 dairrhengc. 

5 A'r holl ddrysau a'r gorsingau 
oedd ysgwâr, felly yr oedd y íîen- 
estri; a goleu ar gyfer goleu, ym 
dair rhengo. 

6 Hefyd efe a wnaeth borth o 
golofnau, yn ddeg cufydd a deugain 
ei hŷd, ac yn ddeg cufydd ar hugain 
ei led: a'r porth oedd ou blaen 
hwynt; a'r colofnau era40 a'r swm- 
merau oedd o'u blaen hwythau. 

7 Porth yr orseddfa hefyd, yr 
hwn y barnai efe ynddo, a wnaeth 
efe yn borth barn: ac efe a wisgwyd 
â chedrwydd * o'r naill gwrr i'r llawr 
hyd y llall. 

8 $ Ac i'w dŷ ei hun, yr hwn y 
trigai efe ynddo, yr oedd cyntedd 
arall o fewn y porth or un fath 
waith. Gwnaeth hefyd dŷ i ferch 
Pharaoh, ?* yr hon a brïodasai Solo- 
mon, fel y porth hwn. 

9 Hyn oll oedd o feini costus, wedi 
cu naddu wrth fesur, «/« lladd â llif, 
oddi fewn ac oddi allan, a hynny 


9560 


o'r tu allan hyd y cyntedd mawr. 

l0 Ac efe a sylfaenesid â meini 
costus, â meini mawr, â meini o ddeg 
cufydd, ac â meini o wyth gufydd. 

ll Ac oddi arnodd yr oedd meini 
costus, wedi eu naddu wrth fesur, 
a chedrwydd. 

12 Ac 7r cyntedd mawr y» oedd 
o amgylch, dair rhes o gerrig nadd, 
a rhes o drawstiau cedrwydd, i gyn- 
tedd tŷ yr ARGLWYDD oddi fewn, 
ac i borth y tŷ. 

13 $ A'r brenhin Solomon a anfon- 
odd, ac a gyrchodd “Hiram o Tyrus. 

14 1 Mab gwraig weddw oedd hwn 


o lwyth Naphtali, a'i dad yn wr o 
2. 


Tyrus: gôf pres ydoedd cfe; a 
ellawn ydoedd o ddoethineb, a 
deall, a gwybodaeth, i weithio pob 
gwaith o bres. Ac efe a ddaeth at 
y brenhin Solomon, ac a weithiodd 
ci holl waith ef. 

15 Ac efe a “fwriodd fddwy golofn 


o bres; deunaw cufydd oedd uchder |:2 


pob colofn; a llinyn o ddeuddeg cu- 
fydd a amgylchai bob un o'r ddwy. 

16 Ac efe a wnaeth ddau gnap o 
bres tawdd, i'w rhoddi ar bennau y 
colofnau ; pum cufydd oedd uchder 
y naill gnap, a phìm cufydd uchder 
y cnap arall. 

l7 Efe a wnaeth rwydwaith, & 
phlethiadau o gadwynwaith, i'r enap- 
iau oedd ar ben y colofnau; saith i'r 
naill gnap, a saith i'r cnap arall. 

18 Ac efe a wnaeth y colofnau, a 
dwy res o bomgranadau o amgylch 
ar y naill rwydwaith, i guddio y 
cnapiau oedd uwch ben ; ac felly y 
gwnaeth efe i'r cnap arall. 

19 A'r cnapiau y rhai oedd ar y 
colofnau oedd o waith lili, yn y 
porth, yn bedwar cufydd. 

20 Ac i'r cnapiau ar y ddwy golofn 
oddi arnodd, ar gyfer y canol, yr 
oedd. pomgranadau, y rhaì oedd 
wrth y rhwydwaith; a'r pomgran- 
adau ocdd “ddau cant, yn rhesau o 
amgylch, ar y cnap arall. 

91 Ac efe a gyfododd y colofnau 
iym mhorth y deml: ac a gyfododd 
y golofn ddehau, ac a alwodd ei 
henw hi êJachin; ac efe a gyfod- 


odd y golofn aswy, ac a alwodd ei| sicrnd 


henw hi " Boaz. 

22 Ac ar ben y colofnau 4y” oedd 
gwaith lili. Felly y gorphenwyd 
gwaith y colofnau. 

23 1 Ac efe a wnaeth “fôr tawdd, yn 
ddeg cufydd o ymyl i ymyl: yn grwn 


eraill elom 


Cyn 
CRIST 
1005. 





15.a 4.12. 
Jer.52, 21. 


£ Edrych 
2 Chron. â, 


Yf 
í pen. 6. 3. 


k Jer,5217 





tJ 


Pm 
e2 
H. 


* lawdd. 


oddi amgylch, ac yn bîm cufydd ei 
uchder ; a llinyn o ddeg cufydd ar 


—-— [hugain a'i hamgylchai oddi amgylch. 


24 A chnapiau a'i hamgylchent ef 
dan ei ymyl o amgylch, deg mewn 
cufydd oedd yn amgylchu y môr o 
amgylch: y enapiau oedd yn ddwy 
res, wedi eu bwrw pan fwriwyd 
yntau. 

25 Sefyll yr oedd ar " ddeuddeg o 
ychain; tri oedd yn edrych tu a'r 
gogledd, a thri yn edrych tu a'r 
gorllewin, a thri yn edrych tu a'r 
dehau, a thri yn edrych tu a'r dwyr- 
ain: ar môr arnynt oddi arnodd, 
a'u pennau ol hwynt oll o fewn. 

26 Ei dewder hefyd oedd ddyrn- 
fedd, a'i ymyl fel gwaith ymyl cwp- 
pan, a blodau lili: "dwy fil o bathau 
a annai ynddo. 

27 «4 Hefyd efe a wnaeth ddeg o 
ystolion pres; pedwar cufydd oedd 
hŷd pob ystôl, a phedwar cufydd ci 
lled, a thri chufydd ei huchder. 

28 A dyma waith yr ystolion : ys- 
tlysau oedd iddynt, a'r ystlysau 
ocdd rhwng y delltennau : 

29 Ac ar yr ystlysau ocdd rhwng 
y delltennau, yr oedd llewod, ych- 
ain, a cherubiaid ; ac ar y dellt yr 
oedd ystôl oddi arnodd; ac oddi 
tan y llewod ar ychain yr ocdd 
cyssylltiadau o waith tenau. 

30 A phedair olwyn bres oedd ì 
bob ystôl, a phlangciau pres; ac yn 
eu pedair congl gr oedd ysgwydd- 
au iddynt: dan y noe yr oedd ys- 
gwyddau, wedi eu toddi ar gyfer 
pob cyssylltiad. 

31 A'i genau oddi fewn y cwmpas, 
ac oddi arnodd, oedd gufydd ; a'i gen- 
au hi oedd grwn, ar waith yr ystôl, 
yn gufydd a hanner; ac ar ei hymyl 
hi yr oedd cerfiadau, a'i hystlysau 
yn bedwar ochrog, nid yn grynion. 

32 A'r pedair olwyn oedd dan yr 
ystlysau, ac echelau yr olwynion yn 
yr ystôl; ac uchder pob olwyn yn 
gufydd a hanner cufydd. 

33 Gwaith yr olwynion Aefyd ocdd 
fel gwaith olwynion mên; eu hechel- 
au, a'u bothau, a'u cammegau, a'u 
hadenydd, oedd oll yn doddedig. 

34 Ac yr oedd pedair ysgwydd 
wrth bedair congl pob ystôl: o'r 
ystôl yr oedd ei hysgwyddau hi. 

35 Ac ar ben yr ystôl y7 oedd cwm- 
pas o amgylch, o hanner cufydd o 
uchder; ar ben yrystôl hefyd yroedd 
ei hymylau a'i thaleithiau o'r un. 

36 Ac efe a gorfiodd ar ystyllod ei 


ô51 


I. BRENHINOEDD, VII. 


hymylau hi, ac ar ei thaleithiau hi, 
gerubiaid, llewod, a phalmwydd, 
wrth noethder pob un, a chyssyllt- 
iadau oddi amgylch. 

37 Fel hyn y gwnaeth efe y deg 
ystôl: un doddiad, un fesur, ac un 
agwedd, oedd iddynt hwy oll 


38 Gwnaeth hefyd ddeng noej*2c 


bres: deugain bath a ddaliai pob 
noe; yn bedwar cufydd bob noe; ac 
un noe ar bob un o'r deg ystôl. 

39 Ac efe a osododd bîm ystôl ar 
s$ ystlys ddehau y tŷ, a phump ar yr 
ystlys aswy i'r tŷ: a'r môr a osod- 
odd efe ar y tu dehau i'r tŷ, tu a'r 
dwyrain, ar gyfer y dehau. 

40 $ Gwnaeth *Hiram hefyd y 


9 . , J E 
noeau, ar rhawiau, ar cawgiau: a ad l3 


Hiram a orphenodd wneuthur yr 
holl waith, yr hwn a wnaeth efe i'r 
brenhin Solomon gyn nhŷ yr AR- 
GLWYDD. 

41 Y ddwy golofn, a'r cnapiau cor- 
onog y rhai oedd ar ben y ddwy gol- 
ofn ; ar ddau Prwydwaith, i guddio 
y ddau gnap coronog oedd ar ben 
y colofnau ; 

42 A phedwar cant o bomgranad- 
au i'r ddau rwydwaith, dwy res o 
bomgranadau i un rhwydwaith, i 
guddio y ddau gnap coronog ocdd 
ar * y colofnau ; 

43 A'r deg ystôl, a'r deg noe ar yr 
ystolion ; 

44 Ac un môr, a deuddeg o ychain 
dan y môr; 

45 A'r crochanau, a'r rhawiau, a'r 
cawgiau; a'r holl lestri a wnaeth 
Hiram i'r brenhin Solomon, i dŷ yr 
ARGLWYDD, ocdd o bres gloyw. 

46 Y'ngwastadedd yr Iorddonen y 
toddodd y brenhin hwynt *mewn 
cleidir, rhwng Succoth a Sarthan, 

47 A Solomon a beidiodd â phwyso 
yr holl lestri, o herwydd eu llïos- 
owgrwydd anfeidrol hwynt: ac ni 
*wybuwyd pwys y pres chwaith. 

48 A Solomon a wnaeth yr holl 
ddodrefn a berthynai ì dŷ yr AR- 
GLWYDD; yr allor aur, ar bwrdd 


aur, yr hwn yr oedd “y bara gosod |*.5 


arno; 

49 A phìm canhwyllbren o'r tw 
dehau, a phump o'r £u aswy, o flaen 
y gafell, yn aur pur ; a'r blodau, a'r 
llusernau, a'r gefeiliau, o aur ; 

50 Y phïolau efyd, a'r psaltringau, 
a'r cawgiau, a'r llwyau, a'r * thusser- 
au, o aur coeth; a bachau dorau y 
tŷ, o fewn y cyssegr sancteiddiaf, a 
dorau tŷ y deml, ocdd aur. 


Y deg moe res. 








Oyssegriad y deml. 


LI BRENHINOEDD, VIH. 


- — 


Bendith Solomon, 








b2 Sam.3. 
9,6. 12, 
16. 


1004, 


Cyn 
CRIST 
1005. 
>2 Sam, 8. 

11. 
2 Chron, 
6.1. 


a2 Chron, 
O. 
| 


, Neu, arch. 
2 Chron. 
| 6.9. 





. € Exod, 25. 
2 





Deut. 10.2. 
d Dent. 10, 


5. 
Heb. 9. 4. 
3 Neu, pan 





e Exod, 34, 
27, 28, 
ad. 21. 

f Exod, 40, 





2 (hron. 5. 
13. 10. 


Gi [o Pr 





gyfammod- 
odd, 


5l Felly y gorphenwyd yr holl 
waith a. wnaeth y brenhin Solomon 
i dŷ yr ARGLWYDD. A Solomon a 
ddug i mewn "' yr hyn a gyssegrasai 
Dafydd ei dad; yr arian, ar aur, 
a'r dodrefn, a roddodd efe ym mhilth 
trysorau tŷ yr ARGLWYDD. 

PENNOD VIII. 
1 Gwyl cyssegriad y deml. 12, 50. bendith 

Solomon, 22 a'i weddi, 62 a'i hedd-aberih. 

NA *Solomon a gasglodd hen- 

uriaid Israel, a holl bennau y 
llwythau, a thywysogion tadau meib- 
ion Israel, at y brenhin Solomon, 
yn Jerusalem, i ddwyn i fynu arch 
cyfammod yr ARGLWYDD 0 P ddinas 
Dafydd, honno yw Sïon. 

2 A holl wŷr Israel a ymgynnull- 
asant at y brenhin Solomon, ar yr 
wyl, ym mis Ethanim, hwnnw jw 
y seithfed mis. 

3 A holl henuriaid Israel a ddaeth- 
ant, a'r offeiriaid a godasant yr arch 
ì fynu. 

4 A hwy a ddygasant i fynu arch 
yr ARGLWYDD, a phabell y cyfarfod, 
a holl lestri y cyssegr y rhaì oedd 
yn y babell, a'r offeiriaid a'r Lefiaid 
a'u dygasant hwy i fynu. 

5 A'r brenhin Solomon, a holl gyn- 
nulleidfa Israel, y rhai a ymgyn- 
nullasai atto ef, oedd gyd âg eî o 
flaen yr arch, yn aberthu defaid, a 
gwartheg, y rhai ni rifid ac ni chyf- 
rifid, gan lïosowgrwydd. 

6 Felly yr oífeiriaid a ddygasant 
arch cyfammod yr ARGLWYDD i'w 
lle eì hun, i gafell y tŷ, i'r cyssegr 
sancteiddiaf, dan adenydd y cerub- 
iaìd. 


7 Canys y cerubiaid oedd yn lledu 


ew hadenydd dros le yr arch; ar 
cerubiaid a orchuddient yr arch, a'i 
barrau oddi arnodd. 

8 A'r barrau a estynasant, fel y 
gwelid pennau y barrau o'r “cyssegr 
o flaen y gafell, ond nis gwelid oddi 
allan: yno y maent hwy hyd y dydd 


hwn. 

9 “Nid oedd dim yn yr arch $ond y 
ddwy lech faen a osodasai Moses yno 
yn Horeb, *lle *y cyfammododd yr 
ARGLWYDD â meibion lsrael, pan 
oeddynt yn dyfod o wlad yr Aipht. 

10 A phan ddaeth yr offeiriaid all- 
an o'r cyssegr, fy cwmmwl a lanw- 
odd dŷ yr ARGLWYDD, 

11 Fel na allai yr offeiriaid sefyll i 
wasanaethu, o herwydd y cwmmwl : 
canys gogoniant yr ARGLWYDD âa 
lanwasai dŷ yr ARGLWYDD. 


U4 


12 S| £ Yna y dywedodd Solomon, 
Yr ARGLWYDD a ddywedodd, y pres- 
wyliai efe * yn y tywyllwch. 

13 Gan adeiladu yr adeiledais dŷ 
yn breswylfod ifi; triglei tii aros 
yn dragywydd ynddo. 

14 A'r brenhin a drodd ei wyneb, 
ac a fendithiodd holl gynnulleidfa 
Israel. A holl gynnulleidfa Israel 
oedd yn sefyll, 

15 Ac efe a ddywedodd, Bendig- 
edig /yddo ARGLWYDD DDUW Is- 
rael, yr hwn a lefarodd âi enau 
wrth Dafydd fy nhad, ac a'i cwbl- 
haodd â'i law, gan ddywedyd, 

16 !Er y dydd y dygais fy mhobl 
Israel allan o'r Aipht, nì ddewisais 
ddinas o holl lwythau Israel i adeìl- 
adu tŷ, fel y byddai “fy enw i yno: 
eithr ' dewisais Dafydd i fod ar fy 
mhobl Israel. 

17 Ac “yr oedd ym mryd Dafydd 
fy nhad adeiladu tŷ i enw An- 
GLWYDD DDUW Jsrael. 

18 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Dafydd fy nhad, O herwydd 
bod yn dy fryd di adeiladu tŷ i'm 
henw i, da y gwnaethost fod hynny 
yn dy galon : 

19 Etto nid adeiledi di y tŷ; ond 
dy fab di, yr hwn a ddaw allan o'th 
lwynau di, efe a adeilada y tŷ i'm 
henw 1. 

20 A'r ARGLWYDD a gywirodd ei 
air a lefarodd efe; a mi a gyfodais 
yn lle Dafydd fy nhad, ac a eistedd- 
ais ar deyrn-gadair Israel, megìs y 
llefarodd yr ARGLWYDD, ac a adeil- 
edais dŷ 1 enw ARGLWYDD DDUW 
Israel. 

91 A mi a osodais yno le i'r arch, 
yr hon y mae ynddi " gyfammod yr 
ARGLWYDD, yr hwn a gyfammododd 
efe â'n tadau ni, pan ddug efe 
hwynt allan o wlad yr Aipht. 

22 A Solomon a safodd o flaen 





Cyn 
CRIST 
1004. 
2 Chron, 
6.1. 

h Lef. 16. 2, 
Pa, O 
i2Sam.T, 

6. 
2 Chron, 
6.5. 
k ad, 29, 
12, Sam, 
7.8. 
m 2 Sam, 
Wc 
1 Chron. 


a ad. 9, 


9 allor yr ARGLWYDD, y ngŵydd holl |*73 


gynnulleidfa Israel, ac a estynodd 
ei ddwylaw tu a'r nefoedd : 

23 Ac efe a ddywedodd, O An- 
GLWYDD DDUW Israel, Pnid oes Duw 
fel tydi, yn y nefoedd oddi uchod, 
nac ar y ddaear oddi isod, «yn cadw 
cyfammod a thrugaredd â'th weis- 
ion sydd yn rhodio ger dy fron di 
â'u holl galon; 

24 Yr hwn a gedwaist â'th was 
Dafydd fy nhad yr hyn a leferaist 
wrtho: traethaist hefyd â'th enau, 
a chwblhêaist â'th law, megis hedd- 
yw y mae. | 


o 2 Chron, 
FI 


PExod.15, | 
ll. 
2 Sam.7. 
EL 


a Dan. 9. 4, 





a'i, weddi, 


Cyn 
CRIST 
1004. 





r9 Sam, 7. 
12, 16. 


s2 COhron, 
Os 


Es. 66. 1. 
Jcr. 23, 24, 
Act, T. 49. 


t Deut, 12, 
li. 


u Ŵîxod. 22, 
11. 


z Lef. 26. 7. 
cut, 2 
25. 


y Lef, 26. 39, 
40, 


4 Neu 
tu ag al. 


s ef. 26. 19, 
cut, 28, 


25 Ac yn awr, O ARGLWYDD 
DDUW lsrael, cadw â'th was Da- 
fydd fy nhad yr hyn a leferaist 
wrtho, gan ddywedyd, "Ni thorrir 
ymaith oddi wrthyt ma byddo gwr 
ger fy mron i yn eistedd ar deyrn- 
gadair Israel; os dy feibion a gadw- 
ant eu ffordd, i rodio ger fy mron i, 
megis y rhodiaist tì ger fy mron. 

26 Ac yn awr, O DpuUw lsrael, 
poed gwir, attolwg, fyddo dy air 
a leferaist wrth dy was Dafydd fy 
nhad. 

27 *Ai gwir yw, y preswylia Duw 
ar y ddaear? wele, y nefoedd, a 
nefoedd y nefoedd, ni allant dy 
gynnwys di; pa faint llai y dichon 
y tŷ hwn a adeiledais 1! 

28 Etto edrych ar weddi dy was, 
ac ar ei ddeisyfiad ef, O ARGLWYDD 
fy NUW, i wrandaw ar y llef a'r 
weddi y mae dy was yn ei gweddïo 
heddyw ger dy fron di: 

29 Fel y byddo dy lygaid yn ag- 
ored tu a'r tŷ yma nos a dydd, tu 
a'r lle y dywedaist am dano, ' Fy 
enw a fydd yno: i wrandaw ar y 
weddi a weddïo dy was yn y lle hwn. 

30 Gwrando gan hynny ddeisyf- 
iad dy was, ath bobl Israel, pan 
weddïant yn y lle hwn: clyw hefyd 
o le dy breswylfa, sef o'r nefoedd; 
a phan glywech, maddeu. 

31 4 Os pecha gwr yn erbyn ei 
gymmydog, a "gofyn ganddo raith, 
gan ei dyngu ef, a dyfod y llw o 
flaen dy allor di yn y tŷ hwn: 

32 Yna clyw di yn y nefoedd, 
gwna hefyd, a barna dy weision, 
gan ddamnio y drygionus i ddwyn 
ei ffordd ef ar ei ben; a chan gyf- 
lawnhau y cyfiawn, trwy roddi iddo 
ef yn ol ei gyfiawnder. 

33 4 *Pan darawer dy bobl Israel 
o flaen y gelyn, am iddynt bechu 
yn dy erbyn dì, Jos dychwelant at- 
tat tì, a chyfaddef dy enw, a gwedd- 
ïo, ac ymbil â thi *yn y tŷ hwn: 

34 Yna gwrando di yn y nefoedd, 
a maddeu bechod dy bobl Israel, a 
dychwel hwynt i'r tir a roddaist 
i'w tadau hwynt. 

35 1] “Pan gauer y nefoedd, fel na 
byddo gwlaw, o herwydd pechu o 
honynt i'th erbyn; os gweddïant 
yn y lle hwn, a chyfaddef dy enw, 
a dychwelyd oddi wrth eu pechod, 
pan gystuddiech di hwynt: 

36 Yna gwrando di yn y nefoedd, 
a maddeu bechod dy weision, a'th 
bobl Israel, fel y dysgech iddynt 


53 


I. BRENHINOEDD, VIII. 





y ffordd oreu y rhodiant ynddi, a 
dyro wlaw ar dy dir a roddaist i'th 
bobl yn etifeddiaeth. 

37 1 “Os bydd newyn yn y tir, os 
bydd haint, llosgfa, malldod, lo- 
custiaid, os bydd y lindys; pan 
warchaeo ei elyn arno ef yngwlad 
ei * ddinasoedd ; pa bla bynnag, pa 
glefyd bynnag, a fyddo; 

38 Pob gweddi, pob deisyfiad, a 
fyddo gan un dyn, 2ew gan dy holl 
bobl Israel, y rhai a wyddant bawb 
bla ei galon ei hun, ac a estynant 
eu dwylaw tu a'r tŷ hwn: 

39 Yna gwrando di yn y nefoedd, 
mangre dy breswylfod, a maddeu; 
gwna hefyd, a dyro i bob un yn ol ei 
holl ffyrdd, yr hwn yr adwaenost ei 
galon; (canys ti yn unig a adwaen- 
ost galonnau holl feibion dynion ;) 

40 PFel y'th ofnont di yr holl 
ddyddiau y byddont byw ar wyneb 
y tir a roddaist i'n tadau ni. 

41 $ Ac am y dïeithrddyn hefyd 
nì byddo o'th bobl Israel, ond dy- 
fod o wlad bell er mwyn dy enw; 

42 (Canys clywant am dy enw 
mawr di, a'th law gref, a'th fraich 
estynedig;) pan ddêl a gweddïo tu 
ar tŷ hwn: 

43 Gwrando di yn y nefoedd, 
mangre dy breswylfod, a gwna yn 
ol yr hyn oll a'r a lefo y dïeithr- 
ddyn arnat am dano: fel yr ad- 
waeno holl bobl y ddaear dy enw 
di, i'th ofni di, fel 4 7;ae dy bobl Is- 
rael, ac y gwypont êmai ar dy enw 
di y gelwir y tŷ hwn a adeiledais i. 

44 4 Os â dy bobl di allan i ryfel 
yn erbyn eu gelyn, ar hvd y ffordd 
yr anfonych hwynt, os gweddïant 
ar yr ARGLWYDD (uw a ffordd y 
ddinas a ddewisaist tì, a'r tŷ yr 
hwn a adeiledais i'th enw di: 

45 Yna gwrando yn y nefoedd ar 
eu gweddi hwynt, ac ar eu deisyf- 
iad, a gwna farn iddynt. 


46 4 Os pechant i'th erbyn, (“canys |*2< 


nid oes dyn ni phecha,) a digìo o 
honot wrthynt, a'u rhoddi hwynt o 


flaen eu gelynion, fel y caeth-glud-| s 





wrth gyssegru y deml. 


Cyn 
RIST 
1004. 


ao 





— 26. 16, 
Dout. 28. 
2221 
99, 42, 


6 Heb, 
byrth. 


b Pe,130, 4. |. 


6 IIeb. y 
gelwir dy 
enw di ar 
y tŷ hwn, 


ont hwynt yn gaethion “i wlad y|4Ietc 


gelyn, ym mhell neu yn agos; 

47 Os dychwelant at eu calon yn 
y wlad y caeth-gludwyd hwynt iddi, 
a dychwelyd, ac erfyn arnat y'ngwlad 
y rhai a'u caeth-gludasant, gan ddy- 
wedyd, * Pechasom, troseddasom hef- 
yd, a gwnaethom yn annuwiol; 

48 A dychwelyd atfat ti â'u holl 
galon, ac â'u holl enaid, yngwlad eu 


e Dan. 9, 5, 





——— 





Gweddi Solomon, 


gelynion a'u caeth-gludasant hwynt, 
a fgweddïo arnat ti tu a'u gwlad a 
roddaist i'w tadau, a'r ddinas a ddew- 
isaist, a'r tŷ a adeiledais i'th enw di: 

49 Yna gwrando di yn y nefoedd, 
mangre dy breswylfod, eu gweddi 
hwynt, a'u deisyfiad, a gwna farn 
iddynt, 

50 A maddeu i'th bobl a bechas- 
ant i'th erbyn, a'u holl gamweddau 
ymn y rhai y troseddasant i'th erbyn, 
a phâr iddynt gael trugaredd ger 
bron y rhai a'u caeth-gludasant, fel 
y trugarhaont wrthynt hwy: 

51 Canys dy bobl di a'th etifedd- 
iaeth ydynt hwy, y rhai a ddygaist 
ti allan o'r Aipht, “o ganol y ffwrn 
haiarn: ; 

59 Fel y byddo dy lygaid yn agored 
i ddeisyfiad dy was, a deisyfiad dy 
bobl Israel, ì wrandaw arnynt hwy 
pa bryd bynnag y galwont arnat ti. 

53 Canys ti a'uneillduaist hwynt yn 
etifeddiaeth i ti o holl bobl y ddaear, 
hfel y lleferaist trwy law Moses dy 
was, pan ddygaist ein tadau ni allan 
o'r Aipht, O ARGLwYDD DDUW. 

54 Âc wedi gorphen o Solomon 
weddïo ar yr ARGLWYDD yr holl 
weddi s'r deisyfiad yma, efe a_gyl- 
ododd oddi ger bron allor yr AR- 
GLWYDD, o ostwng ar ei liniau, ac 
o estyn ei ddwylaw tu a'r nefoedd. 

55 Ac efe a safodd, ac a fendith- 
iodd holl gynnulleidfa Israel â llef 
uchel, gau ddywedyd, 

56 Bendigedig /yddo yr AR- 
GLWYDD, yr hwn a roddes lonydd- 
wch i'w bobl Israel, yn ol yr hyn oll 
a lefarodd efe: 'ni syrthiodd un gair 
o'i holl addewidion da ef, y rhai a 
addawodd efe trwy law Moses ei was. 

57 Yr ARGLWYDD ein DUw fyddo 
gyd â ni, fel y bu gyd â'n tadau: na 
wrthoded ni, ac na'n gadawed ni: 

58 I ostwng ein calonnau ni iddo 
ef, i rodio yn ei holl ffyrdd ef, ac i 
gadw ei orchymynion ef, aì ddeddf- 
au, a1 farnedigaethau, y rhai a or- 
chymynodd efe i'n tadau ni. 

59 A bydded fy ngeiriau hyn, y 
rhai a ddeisyfais ger bron yr AR- 
GLWYDD, yn agos at yr ARGLWYDD 
ein Duw ddydd a nos, i wneuthur 
barn â'i was, a barn â'i bobl Israel 


























Cyn 
CRIST 
1004. 





f Dan, 6. 10, 


& Dent. 4.20, 
er. ll, 4, 


hExod.19,5. 
Deut. 9, 26, 
29. a 14, 2. 


urn un 


4TDeut 32,10. 
Jos. 21, 45. 


He, "beunydd, fel y byddo yr achos: 
dydd ym | 60 Fel y gwypo holl bobl y ddae- 
bewa, |ar maì yr FE ARGLWYDD sydd DDUW, 


ac nad oes arall. 
61 Bydded gan hynny eich calon 
yn berffaith gyd â'r ARGLWYDD ein 


I. BRENHINOEDD, IX. 


Duw ni, i rodio yn ei ddeddfau ef, 
ac i gadw ei orchymynion ef, îe 
heddyw. 

62 
gyd âg ef a aberthasant aberth ger 
bron yr ARGLWYDD. 

63 A Solomon a aberthodd aberth 
hedd, yr hwn a offrymmodd efe i'r 
ARGLWYDD, sef dwy fil ar hugain 
o wartheg, a chwech ugain mil o 
ddefaid. Felly y brenhin a holl 
feibion Israel a gyssegrasant dŷ yr 
ARGLWYDD. 

64 mY dwthwn hwnnw y sanct- 
eiddiodd y brenhin ganol y cyn- 
tedd oedd o flaen tŷ yr ARGLWYDD: 
canys yno yr offrymmodd efe y 
poeth-offrymmau, a'r bwyd-ofirym- 


TE 


a'i hedd-aberth. 


Cyn 
IST 
004. 


yw 
4 A'r !brenhin a holl Israel |!29hron 


mau, a brasder yr offrymmau hedd:| 


o herwydd "yr allor bres, yr hon 
ocdd, ger bron yr ARGLWYDD, oedd 
rŷ fechan i dderbyn y poeth-off- 
rymmau, ar bwyd-offrymmau, a 
brasder yr offrymmau hedd. 

65 A Solomon a gadwodd y pryd 
hwnnw wyl, a holl Israel gyd âg ef, 
cynnulleidfa fawr, o ddyfodfa Ha- 
math hyd afon yr Aipht, ger bron 
yr ARGLWYDD ein DUw, “saith o 
ddyddiau a saith o ddyddiau, se/ 
pedwar diwrnod ar ddeg. 

66 PA'r wythfed dydd y gollyng- 
odd efe ymaith y bobl: a hwy â 
*fendithiasant y brenhin, ac a aeth- 
ant i'w pebyll yn hyfryd ac â chalon 
lawen, am yr holl ddaioni a wnaeth- 
ai yr ARGLWYDD i Dafydd ei was, 
ac i Israel ei bobl. 

PENNOD IX. 


1 Ammod, Duw & Solomon mewn gweledigaelh. 
10 Solomon a lliram yn anrhegu eu gilydd. 
15 Y cenhedloedd yn gaethion, a'r Israeliaid 
yn weision parchedig, y'ngwaith Solomon. 24 
Merch Pharaoh yn symmudo ŵw thŷ. 25 
Cyhoedd aberthau blynyddol Solomon. 26 Ei 
lynges ef yn cyrchu aur o Ophïr. 


A aPHAN orphenodd Solomon 
adeiladu tŷ yr ARGLWYDD, â 
thŷ y brenhin, a Pchwbl o ddymun- 
iad Solomon yr hyn a ewyllysiodd 
efe ei wneuthur; 

2 Yr ARGLWYDD a ymddangosodd 
i Solomon yr ail waith, “fel yr ym- 
ddangosasai iddo yn Gibeon. 

3 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrtho, Gwrandewais dy weddi di 
a'th ddeisyfiad di, yr hwn a ddeisyf- 
aist ger fy mron i: cyssegrais y tŷ 
yma a adeiledaist, “i osod fy enw 
ynddo byth; *fy llygaid hefyd a'm 
calon fydd yno yn wastadol. 

4 Ac os rhodi di ger fy mron i, 


o 2 Chron. 


P 2 Chron, 
7. 9, 10, 


8 Nen, 
ddiolch- 
asant âr. 


Cylc 
992, 
a 2 Chron, 
Tau 
b 2 Chron, 
$. 6. 


cpen. 3,5. | 


d pen. 8. 29, 
e Deut. 12. 
12, 


—— 





951 


Cyfammod, Duw â Solomon. I. BRENHINOEDD, IX. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
992, 





f2 Sain, 7. 





uu D— 


h Jer, 7.14. 





| i Deut, 28. 
ôT. 


x 2 Chron, 
He 2 


I Deut, 29, 
24, 
Jer. 22, 8. 


m 2 Chron. 
81 


n pen. 6.91, 
9S,a7.1. 


2 Heb, 
uniawn yn 
ei olwg ef. 


8 Sef, 
bawlyd. 


3 achos, 
9 pen, ô, 13, 


P ad, 24, 
a Jos. 19, 36. 





r Jos. 17.11. 
s Jog, 16. 10, 
| Born, 1, 29. | 


. 
. 
———  ————_ nn,  Ŵ Ŵ” YY WN 


megis y rhodiodd Dafydd dy dad, 
mewn perffeithrwydd calon ac un- 
iondeb i wneuthur yn ol yr hyn oll 
a orchymynais i ti, ac os cedwi fy 
neddfau a'm barnedigaethau: 

5 Yna mi a sicrhâf orsedd-faingo 
dy frenhiniaeth di ar Israel yn dra- 
gywydd, ffel y lleferais wrth Dafydd 
dy dad, gan ddywedyd, Ni phalla i 
ti wr ar orsedd-faingc Israel. 

6 £Os gan ddychwelyd y dychwel- 


. | wch chwi a'ch meibion oddi ar fy ol 
,|Ìì, ac heb gadw fy ngorchymynion 


a'm deddfau, y rhai a roddais o'ch 
blaen chwi, eithr myned a gwasan- 
aethu duwiau dïeithr, ac ymgrym- 
mu iddynt hwy: 

7 Yna y torraf Israel oddi ar wyn- 
eb y tir a roddais iddynt hwy; a'r 
tŷ "hwn a gyssegrais i'm henw, a 
fwriaf allan om golwg; ac Israel 
fydd iyn ddïareb ac yn wawd ym 
mysg yr holl bobloedd: 

8 A'r Ftŷ uchel hwn, pawb a gyn- 
niweiro heibio iddo, a synna wrtho, 
ac a chwibana; dywedant hefyd, 
!Paham y gwnaeth yr ARGLWYDD 
fel hyn i'r wlad hon, ac i'r tŷ yma? 

9 A hwy a ddywedant, Am iddynt 
wrthod yr ARGLWYDD eu DUW, yr 
hwn a ddug eu tadau hwynt allan 
o dir yr Aipht, ac ymaflyd mewn 
duwiau dïeithr, ac ymgrymmu idd- 
ynt, au gwasanaethu hwynt; am 
hynny y dug yr ARGLWYDD amynt 
hwy yr holl ddrwg hyn. 

10 T Ac "ym mhen yr ugain 
mlynedd, "“red4 adeiladu o Solo- 
mon y ddau dŷ, sef tŷ yr AR- 
GLWYDD, a thŷ y brenhin, 

ll Am i Hiram brenhin Tyrus 
ddwyn i Solomon goed cedr, a 
choed ffynnidwydd, ac aur, yn ol 
ei holl ewyllys ef, y brenhin Solo- 
mon a roddes i Hiram ugain dinas 
y'ngwlad Galilea. 

12 A Hiram a ddaeth o Tyrus i 
edrych y dinasoedd a roddasai So- 
lomon iddo ef; ac nid oeddynt 
Z wrth eì fodd ef. 

13 Ac efe a ddywedodd, Pa ddinas- 
oedd 4 y rhai hyn a roddaist i mi, 
fy mrawd? Ac efe a'u galwodd hwynt 
Gwlad *Cabul, hyd y dydd hwn. 

14 A Hiram a anfonodd i'r bren- 
hin chwech ugain talent o aur. 

15 T A dyma *swm “y dreth a 
gododd y brenhin Solomon, i ad- 
eiladu tŷ yr ARGLWYDD, a1 dŷ eì 
hun, a PMìlo, a mur Jerusalem, 


1 Hasor, a." Megido, a * Gezer. 


255 


16 A Pharaoh brenhin yr Aipht a 
aethai i fynu, ac a ennillasai Gezer, 
ac a'ì llosgasai hi â thân, ac a_ladd- 
asai y Canaaneaid oedd yn trigo yn 
y ddinas, ac a'i rhoddasai hi yn an- 
rheg i'w ferch, gwraig Solomon. 

17 A Solomon a adeiladodd Gezer, 
a 'Beth-horon isaf, 

18 A “Baalath, a Thadmor yn yr 
anialwch, o fewn y wlad, 

19 A holl ddinasoedd y trysorau 
y rhai oedd gan Solomon, a dinas- 
oedd *y cerbydau, a dinasoedd y 
gwŷr meirch, *a'r hyn oedd ewyllys 
gan Solomon ei adeiladu yn Jeru- 
salem, ac yn Libanus, ac yn holl 
dir ei lywodraeth. 

20 Yr noll bobl y râai a adawyd 
or Amoriaid, Hethiaid, Pereziaid, 
Hefiaid, a'r Jebusiaid, y rhai nid 
ocddynt o feibion Israel; 

21 Sef eu meibion hwy, y rhai a 
Jadawsid ar eu hol hwynt yn y 
wlad, “y rhai ni allodd meibion 
Israel eu lladd; ar y rhai hynny y 
cyfododd Solomon dreth *ŵriogaeth 
hyd y dydd hwn. 

22 Ond Po feibion Israel ni wnaeth 
Solomon 444 yn gaeth-was: rhyfel- 
wyr iddo ef oeddynt, a gweision 
ìddo, a thywysogion iddo, a_chap- 
teniaid iddo, a thywysogion ei ger- 
bydau a'i wŷr meirch. 

23 Y rhai hyn oedd bennaf ar y 
swyddogion oedd ar waith Solo- 
mon, “pîm cant a deg a deugain, 
oedd yn llywodraethu y bobl oedd 
yn gweithio yn y gwaith. 

24 A “merch Pharaoh a ddaeth i 
fynu o ddinas Dafydd i'w “thŷ ei 
hun, yr hwn a adeiladasai Solomon 
iddi hi: yna efe a adeiladodd 'Mìlo. 

95 S4 A thair gwaith yn y flwyddyn 
yr offrymmai Solomon boeth-offrym- 
mau ac offrymmau hedd ar yr allor 
a adeiladasai efe i'r ARGLWYDD: ac 
efe a arogl-darthodd 9ar yr allor 
oedd ger bron yr ARGLWYDD. Felly 
efe a orphenodd y tŷ. 

26 4 A'r brenhin Solomon a 
wnaeth longau yn ^b Esion-gabor, yr 
hon sydd wrth Eloth, ar fin y môr 
coch, y'ngwlad Edom. 

97 A Hiram a anfonodd ei weis- 
ion yn y llongau, y Aa oedd long- 
wyr yn medru oddi wrth y môr, 
gyd â gweision Solomon. 

28 A hwy a ddaethant i Ophir, ac 
a ddygasant oddi yno bedwar cant 
ac ugain o dalentau aur, ac a'u 
dygasant at y brenhin Solomon. 


Aberthau Solomon. 





u Jos, 19,44, 
2 Chron, 
8. 6, &c, 


xzpen, 4. 20, | 
5 IIeb, a 
dymuniad | 
Solomon 
yr hwn a 
ddymun- 
odd. 


Cylch 
992, 


7 Barn. Ll. 
21, 27, 22. 

zJos.15.63. | 
a l7. 12. 

a Edrych 
Ezra 2. 55, | 


Neh, 11, 3 
b Lef, 25, 29, 


c2 Chron, 
8. 10. 


d 2 Chron, 
8.11, 
e pen, 7. 8. 
fpen.ll.?2T. 
Chron, 


io e 


6 ÍIeb, 
arni hi. 


£2 Chron, 
S.1T, 

h AMEN a. 
Deut. 2. 8. 


i pen, 10. 11, 


Brenhines Seba yn 





cC d 
| PENNOD X. 
Cylch |] Brenhines Seba yn rhyfedd ganddi ddoeth- 
: ineb Solomon. 14 Swm eî aur ef: 16 e 
dariannau: 18 ei orsedd-faingc ifori: 21 
ei lestri: 24 ei anrhegion: 26 ei gerbydau 
a'$ farchogion * 28 ei deyrnged. 
* 2 Chron. PHAN glybu *brenhines Seba 
Matt. 12. glod Solomon am enw yr AR- 


Luc11.31.| GLWYDD, hi a ddaeth Pi'w brofi ef 
"wrych. |â chwestiynau caled. 
12. 2 A hi a ddaeth i Jerusalem â llu 
mawr iawn, â chamelod yn dwyn 
aroglau, ac aur lawer iawn, a meini 
gwerthfawr. A hi a ddaeth at So- 
lomon, ac a lefarodd wrtho ef yr 
hyn oll oedd yn ei chalon. 

3 A Solomon a fynegodd iddi hi 
ei holl “ofynion: nid oedd dm yn 
guddiedig rhag y brenhin, a'r na 
fynegodd efe iddi hi. 

4 A phan welodd brenhines Seba 
holl ddoethineb Solomon, ar tŷ a 
adeiladasai efe, 

5 A bwyd ei fwrdd, ac eisteddiad 
ei weision, a threfn ei weinidogion, 
a'u dillad hwynt, a'i drulliadau ef, | 
'ai esgynfa ar hyd yr hon yr âi efe 
ìi fynu i dŷ yr ARGLWYDD; nid oedd | 
mwyach yspryd ynddi. | 

6 A hi a ddywedodd wrth y bren- | 
hin, Gwir yw y gair a glywais yn 
fy ngwlad am dy ymadroddion di, 
ac am dy ddoethineb. 

7 Etto ni chredais y geiriau, nes 
i mi ddyfod, ac i'm llygaid weled: 
ac wele, ni fynegasid i mi yr han- 
ner: *?mwy yw dy ddoethineb a'th | 
ddaioni na'r glod a glywais i. 
8 Gwŷn fyd dy wŷr di, gwŷn fyd 


— —__—_—_—_—_ au I YC yy yh CS I I 


2 Heb. 
eiriau. 


$ Heb. 
chwaneg- 
aist 
ddoethineb 
a daioni 
at y glod, 


dy weision hyn, y rhai sydd yn sef- 
yll yn wastadol cer dy fron di, yn 
clywed dy ddoethineb. 

9 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD 
dy DDUW, yr hwn a'th hoffodd di, 
i'th roddi ar deyrn-gadair Israel: 
o herwydd cariad yr ARGLWYDD tu 
ag at Israel yn dragywydd, y gosod- 
| odd efe di yn frenhin, i wneuthur 

barn a chyfiawnder. 

10 A hi a roddes i'r brenhin chwech 
ugain talent o aur, a phêr-aroglau 
lawer iawn, a meini gwerthfawr. Ni | 
ddaeth y fath bêr-aroglau mwyach, 
cyn amled a'r rhaì a roddodd bren- 
hines Seba i'r brenhin Solomon. 

1! A llongau lIiram hefyd, y rhai 
a gludent aur o Ophir, a ddygasant 

'g hron. | o Ophir lawer iawn o *goed almug- 
nym: 1m, ac o feini gwerthfawr. 

mimwydd. |. 12 “A'r brenhin a wnaeth o'r coed 

c 2 Chron, . . 

9.11. almugim annelau i dŷ yr ARGLWYDD, 








996 


L BRENHINOEDD, X. 


dyfod at Solomon. | 


ac 1 dŷ y brenhin, a thelynau a 
psaltringau i gantorion. Ni ddaeth | € 
y fath goed almugim, ac ni welwyd 
hyd y dydd hwn. 

13 A'r brenhìn Solomon a roddes 
i frenhines Seba ei holl ddymun- 
iad, yr hyn a ofynodd hi, heb law 
yr hyn a roddodd Solomon iddi hi 
So'i frenhinol haelioni. Felly hi a 
ddychwelodd, ac a aeth i'w gwlad, 
hi a'i gweision. 

ì4 $ A phwys yr aur a ddeuai i 
Solomon bob blwyddyn, oedd chwe 
chant a thri ugain a chwech o dal- 
entau aur; 

15 Heb law yr hyn a gât efe gan 
y marchnadwyr, ac o farsiandïaeth 
y llysieuwyr, a chan holl frenhin- 
oedd Arabia, a thywysogion y wlad. 

16 1 A'r brenhin Solomon a wnaeth 
ddau gant o dariannau aur “dilin; 
chwe chân sêc o aur a roddodd 
efe ym mhob tarian: 

17 4A thri chant o fwcledi o aur 
dilin; " tair punt o aur a roddes efe 
ym mhob bwcled. A'r brenhin a'u 
rhoddes hwynt yn “nhŷ coedwig 
Libanus. 

18 $ A'r brenhin a wnaeth orsedd- 
faingc fawr o ifori, ac a'i gwisgodd 
hi âg aur o'r goreu. 

19 Chwech o risiau oedd i'r orsedd- 
faingc; a phen crwn oedd i'r orsedd- 
faingc o'r tu ol iddi, a chanllawiau 
o bob tu i'r eisteddle, a dau lew yn 
sefyll yn ymyl y canllawiau. 

20 A deuddeg ec lewod oedd yn 
sefyll yno ar y chwe gris o'r ddeu- 
fu. Ni wnaethpwyd “*y fath yn un 
«leyrnas. 

91 Y A holl lestri yfed y brenhin 
Solomon oedd, o aur; a holl lestri tŷ 
coedwig Libanus oedd aur pur: nid 
oedd, arian ynddynf£. Ni roddid 
dim bri arno yn nyddiau Solomon. 

22 O herwydd llongau Tarsis 
oedd gan y brenhin ar y môr, gyd 
â llongau Hiram. Unwaith yn y 
tair blynedd y deuai llongau Tar- 
sis, yn dwyn aur, ac arian, ac ?ifori, 
ac eppaod, a pheunod. 

23 SA'r brenhin Solomon a ragor- 
odd ar holl frenhinoedd y ddaear, | 9 
mewn cyfoeth a doethineb. 

24 W A'r holl fyd oedd yn ceisio 
gweled wyneb Solomon, ìi glywed 
ei ddoethineb ef, a roddasai Duw 
yn ei galon ef. 

25 A hwy a ddygasant bob un ei 
anrheg, llestri arian, a llestri aur, a 








5 Heb, 


renhan 
kJ 
mon, 


6 dily fn. 

d pen. 14,26. 
7 triphwys., 
€ pen, 7, 2. 


f2 Chron, 
Y 


$ Heb, 
Jelly, 


gwisgoedd, ac arfau, a phêr-aroglau, 





Eilwun-addoliaeth Solomon. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
992. 





h pen. â. 26. 
2 Chron. 1. 


2 Bren, 7. 
6. 
Cylch 
992, 
^N eh, 13, 


26. 
b Dent, 17, 
17 


U Neu, 
gyd d. 


c Exod, 34, 
16. 
Deut. T. 3. 


2 Heb. 
roddes, 

k& 2 Chron. 
1.16. 

a 9. 28, 

8 Heb, 
mynediad 
y meirch 
oedd gan 
Solomon. 

1 Jos, l. 4, 


Cylch 
954. 


d Barn. 2. 
y 
2 Bren, 23. 
] 


3 A elwir 
Moloch, 
ad, T. 


meirch, a mulod, dogn bob blwydd- 


n. 
26 4 “A Solomon !a gasglodd ger- 
bydau, a marchogion: ac yr oedd 


| ganddo fil a phedwar cant o gerbyd- 


au, a deuddeng mil o farchogion ; 


'y rhai a osododd efe yn ninasoedd 


y cerbydau, a chyd â'r brenhin yn 
Jerusalem. 

27 A'r brenhin a “wnaeth yr arian 
yn Jerusalem fel cerrig, a'r cedr- 
wydd a wnaeth efe fel sycomor- 
wydd yn y dol-dir, o amldra. 

28 « EA *meirch a ddygid i So- 
lomon o'r Aipht, ac edafedd llin: 
marchnadyddion y brenhin a gym- 
merent yr edafedd llin dan bris. 

29 A cherbyd a ddeuai i fynu ac 
a âi allan o'r Aipht am chwe chân 
sicl o arian, a march am gant a deg 
a deugain: ac fel hyn i holl fren- 
hinoedd yr Hethiaid, !ac i frenhin- 
oedd Syria, y dygent hwy ferch 
trwy eu llaw hwynt. 


PENNOD XI. 
1 Gwragedd. a_gordderchadon Solomon, â Y 


rhai hynny yn ei henaint yn eî dynnu ef î 
gau-dduwiaelh. 9 Duw yn eî fygwth ef. 14 
Gwrthwynebwyr Solomon oedd, Hadad, a 
aeth â'r Aipll; 29 Rezon, a deyrnasodd, yn 
Damascus; 26 a Jeroboam, â'r hwn y pro- 
mhwydodd Ahiah. 4l Gweithredoedd, a 
theyrnasiad, a marwolaeth Solomon. 49 Re- 
hoboam yn teyrnasu ar eî ol ef. 
ND *y brenhin Solomon a gar- 
odd Plawer o wragedd dïeithr, 
2heb law merch Pharaoh, Moabees- 
au, Ammoneesau, Edomeesau, Si- 
doneesau, « Hetheesau; 

2 O'r cenhedloedd am y rhaì y 
dywedasai yr ARGLWYDD wrth feib- 
ion Israel, €Nac ewch i mewn at- 
tynt hwy, ac na ddeuant hwythau 
i mewn attoch chwi: dïau y troant 
eich calonnau chwi ar ol eu duwiau 
hwynt. Wrthynt hwy y glynodd 
Solomon mewn cariad. 

3 Ac yr oedd ganddo ef saith 
gant o wragedd, yn frenhinesau; a 
thri chant o ordderch-wragedd: a'i 
wragedd a droisant ei galon ef. 

4 A phan heneiddiodd Solomon, 


ei wragedd a droisant ei galon ef 


ar ol duwiau dïeithr: ac nid oedd 
ei galon ef berffaith gyd â'r AR- 
GLWYDD eì DDUW, fel y buasai 
calon Dafydd ei dad ef. 

5 Canys Solomon a aeth ar ol 4As- 
toreth duwies y Sidoniaid, ac ar ol 
*Milcom ffieidd-dra yr Ammoniaid. 

6 A Solomon a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD; ac 


I. BRENHINOEDD, XI. 


————— ii 


ni chyflawnodd /yned ar ol yr AR- 
GLWYDD, fel Dafydd ei dad. 

7 Yna Solomon a adeiladodd uch- 
elfa i *Cemos, ffieidd-dra Moab, yn 
fy bryn sydd ar gyfer Jerusalem; 
ac ì Moloch, ffieidd-dra meibion 
Ammon. 

8 Ac felly y gwnaeth efe i'w holl 
wragedd dieithr, y rhai a arogl-darth- 
asant ac a aberthasant i'w duwiau. 

9 T A'r ARGLWYDD a ddigiodd 
wrth Solomon, o herwydd froi ei 
galon ef oddi wrth ARGLWYDD 
Dpuw Israel, *yr hwn a ymddang- 
osasai iddo ef ddwy waith, 

10 Ac ^a orchymynasai iddo am y 
peth hyn, nad elai efe ar ol duwiau 
dïeithr: ond ni chadwodd efe yr hyn 
a orchymynasai yr ARGLWYDD. 

ll Am hynny y dywedodd yr An- 
GLWYDD wrth Solomon, O herwydd 
bod hyn ynot ti, ac na chedwaist fy 
nghyfammod a'm deddfau a orchy- 
mynais i ti; 'gan rwygo y rhwygaf 
y frenhiniaeth oddi wrthyt ti, ac 
ai rhoddaf hi i'th was di. 

12 Etto yn dy ddyddiau di ni wnaf 
hyn, er mwyn Dafydd dy dad: o 
law dy fab di y rhwygaf hi. 

13 Ond ni rwygaf yr holl frenhin- 
iaeth; un llwyth a roddaf i'th fab 
di, er mwyn Dafydd fy ngwas, ac er 
mwyn Jerusalem, yr hon a etholais. 

l4 4 A'r ARGLWYDD a gyfododd 
wrthwynebwr i Solomon, Hadad 
yr Edomiad: o had y brenhin yn 
Edom 1r oedd efe. 

15 “Canys pan oedd Dafydd yn 
Edom, 4 Joab tywysog y filwriaeth 
yn myned i fynu i gladdu y lladd- 
edigion, lwedi iddo daro pob gwr- 
ryw yn Edom; 

16 (Canys chwe mis yr arhosodd 
Joab yno â holl Israel, nes difetha 
pob gwrryw yn Edom:) 

17 Yr Hadad hwnnw a ffodd, a 
gwŷr Edom o weision ei dad gyd 
âg ef, ìi fyned i'r Aipht; a Hadad 
yn fachgen bychan etto. 

18 A hwy a gyfodasant o Midian, 
ac a ddaethant i Paran: ac a gym- 
merasant wŷr gyd â hwynt o Paran, 
ac a ddaethant i'r Aipht, at Pharaoh 
brenhin yr Aipht; ac efe a roddes 
ìddo ef dŷ, aca ddywedodd am roddi 
bwyd iddo, ac a roddodd dir iddo. 

19 A Hadad a gafodd ffafr fawr 
y'ngolwg Pharaoh, ac efe a roddes 
iddo ef yn wraig chwaer ei wraig ei 
hun, chwaer Tahpenes y frenhines. 

20 A chwaer Tahpences a ymddâg 


Duw yn e fygwth ef. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
OS. 
e Num. 21. 
29, 
Barn. ll, 
24. 

f 2 Bren. 
23, 13, 


£ pen. 3. 5, 
a9. 2. 


h pen, 6. 12, 


iad. ôl. 
pen. 12, 15, 


k 2 Sam, 8. | 
14. | 
1 Chron, 

18, 12, 13, | 
| 


1 Num. 21, 
Deut, 20. 
13. 





Gwrthwynebwyr L BRENHINOEDD, XI Solomon. 
Cyn |iddo ef Genubath ei fab; a Thah- | 32 (Ond un llwyth fydd iddo ef, cy 
TR penes a'i diddyfnodd ef yn nhŷ Pha- | er mwyn fy ngwas Dafydd, ac er Y 
94. |raoh: a Genubath fu yn nhŷ Pha- | mwyn Jerusalem, y ddinas a ethol-| _ 980. 
raoh ym mysg meibion Pharaoh. ais i o holl lwythau Israel:) 

21 A phan glybu Hadad yn yr| 33 Oblegid iddynt fy ngwrthod i, 
Aipht, huno o Dafydd gyd â'i dad- | ac ymgrymmu 1 Astoreth duwies 
au, a marw o Joab tywysog y fil- | y Sidoniaid, ac i Cemos duw y 
wriaeth, Hadad a ddywedodd wrth | Moabiaid, ac i Milcom duw meib- 
“He. , |Pharaoh, *Gollwng fi, fel yr elwyf | ion Ammon, ac na rodiasant yn fy 

ymaith. |i'm gwlad fy hun. ffyrdd i, ìi wneuthur yr hyn oedd 

229 A dywedodd Pharaoh wrtho | uniawn yn fy ngolwg i, ac i wneuth- 
ef, Ond pa beth sydd arnat ei eis- | 9r fy neddfau a'm barnedigaethau, 
ieu gyd â mi, pan wyt, wele, yn | fel Dafydd ei dad. 
ceisio myned i'bh wlad dy hun* | 34 Ond ni chymmeraf yr holl fren- 
Ac efe a ddywedodd, Dim; eithr | hiniaeth o'i law ef: eithr gwnaf ef yn 
gan ollwng gollwng fi. dywysog holl ddyddiau ei einioes, 

23 1 A Duw a gyfododd wrth- | er mwyn Dafydd fy ngwas, yr hwn 
wynebwr aral yn ei erbyn ef, Re- | a ddewisais i, yr hwn a cadwodd fy 
zon mab Elïada, yr hwn a ffoisai | pgorchymynion a'm deddfau i: 
oddi wrth Hadadezer brenhin Soba | 35 Eithr 'cymmeraf yr holl fren- |rpen.12.16 
ei arglwydd: hiniaeth o Jaw ei fab ef, a rhoddaf 

24 Ac efe a gynhullodd wŷr atto, | o honi i ti ddeg llwyth. 
ac a aeth yn dywysog ar fyddin, | 36 Ac i'w fab ef y rhoddaf un 

wne) pan laddodd Dafydd hwynt o So- | llwyth; fel *y byddo “goleuni i'm |[*L Er 

— _ |Pah; a hwy a aethant i Damascus, | gwas Dafydd yn wastadol ger fy| 2Brm.5 

ac a drigasant ynddi, ac a deyrnas- | mron. yn Jerusalem, y ddinas a|Ps152u. 

asant yn Damascus. ddewisais i mi i osod fy enw yno. |*Hb, 
25 Ac yr oedd efe yn wrthwyneb- | 37 A thi a gymmeraf fi, fel y| neulunp. 
wr i Israel holl ddyddiau Solomon, | teyrnasech yn ol yr hyn oll a ddy- 

heb law y drwg a wnaeth Hadad: | muno dy galon; a thi a fyddi fren- 

ac efe a flieiddiodd Israel, ac a | hin ar lsrael. 

deyrnasodd ar Syria. 38 Ac os gwrandewi di ar yr hyn 
mgGhren | 26 $ A "Jeroboam mab Nebat, | oll a orchymynwyf i ti, a rhodio yn 

| Ephratead o Seredah, (ac enw ei fam | fy ffyrdd ì, a gwneuthur yr hyn 
ef oedd, Serfah, yr hon oedd wraig | sydd uniawn yn fy ngolwg i, i gadw 
weddw,) gwas i Solomon, a ddyrchaf- | fy neddfau a'm gorchymynion, fel 
odd hefyd ei law yn erbyn y brenhin. | y gwnaeth Dafydd fy ngwas; yna 
27 Ac o achos hyn y dyrchafodd | mi a fyddaf gyd â thi, ac a_adeil- 
open. 9. 24.| efe e4 law yn erbyn y brenhin: *So- | adaf i ti dŷ sicr, fel yr adeiledais i 
lomon a adeiladodd Mìlo, ac a gau- | Dafydd, a mi a roddaf Israel i £i. 
odd adwyau dinas Dafydd ei dad, 399 A mi a gystuddiaf had Da- 
28 A'r gwr Jeroboam oedd rym- | fydd oblegid hyn; etto nid yn 
mus o nerth: a Solomon a ganfu y | dragywydd. 
llangc hwnnw yn medru gwneuthur | 40 Am hynny Solomon a geis-| Cylch 
gwaith, ac a'i gwnaeth ef yn oruch- | iodd ladd Jeroboam. A Jeroboam| ** 
_5waih. | wyliwr ar holl * faich tŷ Joseph. a gyfododd, ac a ffodd i'r Aipht, 
Y 29 A'r pryd hwnnw, a Jeroboam | at Sisac brenhin yr Aipht; ac efe 
' |yn myned allan o Jerusalem, y pro- | a fu yn yr Aipht hyd farwolaeth 
phwyd Ahïah y Siloniad a'i cafodd | Solomon. 
ef ar y ffordd, ac efe oedd wedi ei | 41 * *A'r rhan arall o "weithred- |*z Chron. 
wisgo mewn gwisg newydd, a hwynt | oedd Solomon, a'r hyn oll a wnaeth | Neu, 
ill dau oeddynt yn unig yn y maes. | efe, aì ddoethineb ef, onid ydynt | ues 
30 Ac Ahïah a ymaflodd yn y wisg | hwy yn ysgrifenedig yn llyfr gweith- 
P Edrych newydd oedd am dano ef, ac Pa'i | redoedd Solomon? 
21.a 24.5, | Thwygodd gm ddeuddeg o ddarnau. | 42 A'r dyddiau y teyrnasodd Solo- 
31 Ac efe a ddywedodd wrth Je- | mon yn Jerusalem, ar holl Israel, 
roboam, Cymmer i ti ddeg darn: | oedd “ddeugain mlynedd. u 2 Chron, 
aed.1l. |canys “fel hyn y dywed yr AR-| 43 A Solomon a hunodd gyd i| cylch 
GLWYDD, Duw Israel, Wele fi yn | dadau, ac a gladdwyd yn ninas Da-| 97. 
rhwygo y frenhiniaeth o law Solo- | fydd ei dad; a *Rehoboam ei fab Fr 
| mon, a rhoddaf ddeg llwyth i ti: a deyrnasodd yn ei le ef. Matt. 1.7. 


i 
YMEYHFEEFEPEFEFNFUN—————— 

















neu, 
bethau. 


J 
258 





Rehoboam yn 


Cyn 
CRIST 
975. 








a 2 Chron, 
10.1. 


bpen.l1.40 





ec pen.â.7. 








PENNOD XII. 

1 Yr Israeliaid wedi ymgasglu yn Sichem î 
goroni Rehoboam, trwy Jeroboam yn ceisio 
rhyddhdd ganddo. 6 Rehoboam yn gwrth- 
od cynghor yr henafgwyr, a thrwy gynghor 
y gwŷr ieuaingc, yn ew hatieb hwy yn arw. 
16 Deg llwyth yn gwrthryfela, ac yn lladd 
Adoram, ac yn gyrru Rehoboam â ffoi. 21 
Rehoboam yn casglu Uu, a Semaiah gyn 
gwarafun iddo. 25 Jeroboam gyn ymgad- 
arnhâ&w â threfydd, 26 a thrwy ddelw-addol- 
aaeth y ddau lo. 

NA “Rehoboam a aeth i Si- 
chem: canys ì Sichem y daeth- 
ai holl Israel i'w urddo ef yn frenhin. 
2 A phan glybu Jeroboam mab 

Nebat, ac efe eíto yn yr Aipht, 


.| (canys Pefe a ffoisai o ŵydd sSolo- 


mon y brenhin, a Jeroboam a ar- 
hosasai yn yr Aipht) 

3 Hwy a anfonasant, ac a alwas- 
ant arno ef. A Jeroboam a holl 
gynnulleidfa Israel a ddaethant, ac 
a ymddiddanasant â Rehoboam, gan 
ddywedyd, 

4 Dy dad di a wnaeth ein chiau 
ni yn drom: ac yn awr ysgafnhâ 
beth o gaethiwed caled dy dad, ac 
oi iau drom ef a roddodd efe ar- 
nom ni, ac ni a'th wasanaethwn di. 

5 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ewch eíto dridiau ; yna dychwelwch 
attaf fi. A'r bobl a aethant ymaith. 

6 1 A'r brenhin Rehoboam a_ ym- 
cynghorodd âr henuriaid a fuasai 
yn sefyll ger bron Solomon ei dad 
ef, tra yr ydoedd efe yn fyw, ac a 
ddywedodd, Pa fodd yr ydych chwi 
yn cynghori atteb i'r bobl hyn ? 

7 A hwy a lefarasant wrtho ef, 
gan ddywedyd, Os byddi di hedd- 
yw was i'r bobl hyn, a'u gwasan- 
aethu hwynt, a'u hafteb hwynt, a 
llefaru wrthynt eiriau teg; yna y 
byddant weision i ti byth. 

8 Ond efe a wrthododd gynghor 
yr henuriaid, yr hwn a gynghoras- 
ent iddo ef; ac efe a ymgynghor- 
odd â'r gwŷr ieuaingc a gynnydd- 
asai gyd âg ef, a7 rhai oedd yn 
sefyll ger ei fron ef: 

9 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, Beth yr ydych chwi yn ei 
cynghori, fel yr attebom y bobl 
hyn, y rhai a lefarasant wrthyf, gan 
ddywedyd, Ysgafnhâ yr lau a rodd- 
odd dy dad arnom ni? 

lO A'r gwŷr ieuaingc, y rhai a 
gynnyddasent gyd âg ef, a_lefares- 
ant wrtho, gan ddywedyd, Fel hyn 
y dywedi di wrth y bobl yma, y 
rhai a lefarasant wrthyt, gan ddy- 
wedyd, Dy dad di a drymhaodd ein 


409 


I. BRENHINOEDD, XII. 


hiau nì, ond ysgafnhâ di A4 arnom 
ni; fel hyn y lleferi di wrthynt; Fy 
mys bach fydd breisgach na llwyn- 
au fy nhad. 

11 Ac yn awr fy nhad a'ch llwyth- 
odd â iau drom, a minnau a chwan- 
egaf ar eich iau chwi : fy nhad a'ch 
cospodd chwi â ffrewyllau, a mi 
a'ch cospaf chwi âg ysgorpionau. 

12 A dacth Jeroboam ar holl 
bobl at Rehoboam y trydydd dydd, 
fel y llefarasai y brenhin, gan ddy- 
wedyd, Dychwelwch attaf fi y tryd- 
ydd dydd. 

13 A'r brenhin a attebodd y bobl 
yn *arw, ac a wrthododd gynghor yr 
henuriaid a gynghorasent hwy iddo; 

14 Ac a lefarodd wrthynt hwy yn 
ol cynghor y gwŷr icuainge, gan 
ddywedyd, Fy nhad a wnaeth eich 
iau chwi yn drom, a minnau a 
chwanegaf ar eich iau chwì: fy 
nhad ach ceryddodd chwi â ffre- 
wyllau, a minnau a'ch ceryddaf chwi 
âc ysgorpionau. 

15 Ac ni wrandawodd y brenhin ar 
y bobl. O herwydd “yr achos oedd 
oddi wrth yr ARGLWYDD, fel y cwbl- 
hêid *ei air ef, yr hwn a lefarasai yr 
ARGLWYDD trwy law Ahïah y Silon- 
iad wrth Jeroboam mab Nebat. 

16 $ A phan welodd holl Israel na 
wrandawai y brenhin arnynt hwy, y 
bobl a attebasant y brenhin, gan 
ddywedyd, fíPa ran sydd i ni yn 
Dafydd? nid oes ê m4 etifeddiaeth 
ym mab Jesse: O Israel, dos ith 
bebyll; edrych yn awr ar dy dŷ 
dy hun, Dafydd. Felly Israel a 
aethant i'w pebyll. 

17 Ond meibion Israel, y rhai 
oedd yn preswylio yn ninasoedd 
Judah, Rehoboam a deyrnasodd 
arnynt hwy. 

18 A'r brenhin Rehoboam a an- 
fonodd Adoram, yr hwn oedd ar y 
dreth; a holl Israel ai llabyddias- 
ant ef â meini, fel y bu efe farw. 
Am hynny y brenhin Rehoboam a 
*brysurodd i fyned iw gerbyd, i 
ffoi ìi Jerusalem. 

19 Felly ^ Israel a * wrthryfelasant 
yn erbyn tŷ Dafydd hyd y dydd hwn. 

20 A phan glybu holl Israel ddy- 
chwelyd o Jeroboam, hwy a anfon- 
asant ac ai galwasant ef at y gyn- 
nulleidfa, ac aì gosodasant ef yn 
írenhin ar holl Israel: nid oedd y9 
myned ar ol tŷ Dafydd, ond llwyth 
Judah 'yn unig. 

14 A Fphan ddaeth Rehoboam 


tcyrnasu yn eì Âc. 


Cyn 
CRIST 
975, 





2 Heb. 
galed. 


£pen.ll.22. 


3 Heb. 
nmmgryf- 
haodd. 

h 2 Bren, 
TR 2L 

$ Neu, 
gwympas- 
ant oddi 
wyth dŷ 
Dafydd. 


——— 


ipen.ll. 
13, ô2. 

k 2 Chron. 
llb 


—— 


Delw-addoliaeth Jeroboam. I. BRENHINOEDD, XIII 





| n Edrych 
| Barn.9.45. 





o Darn, 8, 
3ltfr 


| 
| 


| 





P 2 Bren, 
UT. 16, 


9a Exod. 22, 
4,8. 


r Hos. 4.15. 


t pen, 12. 23, 
2 Bren, MI 





t Lef, 23, 23, 
um, 29, 
a 
5 Neu, 
aeth 4 f ynu 
al yr. 





$ 


6 Neu, 
3 aberthu. 


7 Neu, 
aeth i fynu 
at yr allor. 








1 Jerusalem, efe a gasglodd holl dŷ 
Judah, a llwyth Benjamin, cant a 
phedwar ugain mil o wŷr dewisol, 
cymmwys i ryfel, i ymladd yn erbyn 
tŷ Israel, i ddwyn drachefn y fren- 
hiniaeth i Reboboam mab Solomon. 

22 Ond !gair DUw a ddaeth at Se- 
maiah gwr Duw, gan ddywedyd, 

93 Adrodd wrth Rehoboam mab 
Solomon brenhin Judah, ac wrth 
holl dŷ Judah a Benjamin, a, gwedd- 
ill y bobl, gan ddywedyd, 

24 Fel hyn y dywedodd yr ARn- 
GLWYDD, Nac ewch i fynu, ac nac 
ymleddwch yn erbyn eich brodyr 
meibion Israel; dychwelwch bob 
un i'w dŷ ei hun: "canys trwof fi 
y mae y peth hyn. A hwy a wran- 
dawsant ar air yr ARGLWYDD, ac a 
ddychwelasant i fyned ymaith, yn 
ol gair yr ARGLWYDD. 

25 1 Yna Jeroboam a adeiladodd 
n Sichem ym mynydd Ephraim, ac 
a drigodd ynddi hi; ac a aeth oddi 
yno, ac a adeiladodd * Penuel. 

26 A Jeroboam a feddyliodd yn ei 
galon, Yn awr y dychwel y frenhin- 
iaeth at dŷ Dafydd. 

27 Os â y bobl hyn i fynu i wneuth- 
ur aberthau yn nhŷ yr ARGLWYDD 
yn Jerusalem, yna y try calon y 
bobl hyn at eu harglwydd Reho- 
boam brenhin Judah, a hwy a'm 
lladdant i, ac a ddychwelant at Re- 
hoboam brenhin Judah. 

28 Yna y brenhin a ymgynghor- 
odd, ac Pa wnaeth ddau lo aur, ac 
a ddywedodd wrthynt hwy, Gormod 
yw i chwi fyned i fynu ìi Jerusalem: 
1wele dy dduwiau di, O Israel, y rhai 
a'th ddug di i fynu o wlad yr Aipht. 

29 Ac efe a osododd un yn ' Beth- 
el, ac a osododd y llall yn Dan. 

30 A'r peth hyn a aeth yn bech- 
od: oblegid y bobl a aethant ger 
bron y naill hyd Dan. 

91 Ac efe a wnaeth dŷ uchel- 
feydd, ac *a wnaeth offeiriaid o'r 
rhai gwaelaf o'r bobl, y rhai nid 
oedd o feibion Lefi. 

92 A Jeroboam a wnacth uchel- 
wyl yn yr wythfed mis, ar y pym- 
thegfed dydd o'r mis, fel * yr uchel- 
wyl. oedd, yn Judah; ac efe a *off- 
rymmodd ar yr allor. Felly y 
gwnaeth efe yn Bethel, *gan ab- 
erthu i'r Ìloi a wnaethai efe: ac 
efe a osododd yn Bethel offeiriaid 
yr uchelfaoedd a wnaethai efe. 

99 Ac efe a "offrymmodd ar yr 
allor a wnaethai efe yn Bethel, y 


ô60 


pymthegfed dydd o'r wythfed mis, 
sef yn y mis a ddychymmygasai 
efe yn ei galon ei hun; ac efe a 
wnaeth uchel- wyl i feibion Isr SAF 
ac efe a aeth i fynu at yr allor i 
arogl-darthu. 


PENNOD XIII. 


1 Llaw Jeroboam, yr hon a estynasaâ efe yn 
erbyn yr hwn a brophwydasai yn erbyn yr 
allor yn. Deihel, yn gwywo; 6 a thrwy weddi 
y prophwyd, yn myned yn iach. 4 Y pro- 
phwyd yn gwrthod croesaw y brenhin, ac yn 
myned ymaith o Dethel.. 11 Hen brophwyd 
yn ei hudo ef, ac yn eî droî yn eí ol. 20 
Duw yn eî geryddu ef; 24 a llew yn ei ladd 
ef; 26 a'r hen brophwyd yn ei gladdu ef, 
91l ac yn cadarnhâu eí brophwydoliaeth ef. 
99 Cyndynrwydd Jeroboam. 

C wele gwr ìi Dpuw a ddaeth o 
Judah, trwy aìr yr ARGLWYDD, 

i Bethel: a Jeroboam oedd yn sef- 

yll wrth yr allor i *arogl-darthu. 

2 Ac efe a lefodd yn erbyn yr 
allor, trwy air yr ARGLWYDD, ac a 
ddywedodd, O allor, allor, fel hyn 
y dywedodd yr ARGLWYDD; Wele, 
mab a enir ì dŷ Dafydd, a'i enw 
aJosïah; ac efe a abertha arnat ti 
offeiriaid yr uchelfeydd y rhaì sydd 
yn arogl-darthu arnat ti, a hwy a 
losgant esgyrn dynion arnat ti. 

3 Ac efe a roddodd arwydd y 


dwthwn hwnnw, gan ddywedyd, 


Dyma yr argoel a lefarodd yr An- 
GLWYDD; Wele, yr allor a rwygir, 
a'r lludw sy ydd arni a dywelltir. 

4 A phan glybu y brenhin air gwr 
DUw, yr hwn a lefodd efe yn erbyn 
yr allor yn Bethel, yna Jeroboam a 
estynodd ei law oddi wrth yr all- 
or, gan ddywedyd, Deliwch ef. A 
diffrwythodd ei law ef, yr hon a 
estynasai efe yn ei erbyn ef, fel na 
allai efe ei thynnu hi atto. 

5 Yr allor hefyd a rwygodd, a'r 
lludw a dywalltwyd oddi ar yr all- 
or, yn ol yr argoel a roddasai gwr 
Duw trwy air yr ARGLWYDD. 

6 A'r brenhin a attebodd ac 
ddywedodd wrth wr Duw, Gw eddi 
ïa, attolwg, ger bron yr ARGLWYDD 
dy DDUW, ac Pymbil drosof fi, fel yr 
adferer fy llaw i mi. A gwr Duw a 
weddïodd ger bron yr ARGLWYDD; 
a llaw y brenhin a adferwyd iddo 
ef, ac a fu fel cynt. 

7 A'r brenhin a ddywedodd wrth 
wr Duw, Tyred adref gyd â mi, a 
chymmer luniaeth, a mi a roddaf 
rodd i (íi. 


9 A gwr Duw a ddywedodd wrth |< Felly... 
y ur enhin, c Pe rhoddit i mi hanner| 18.24.12 





Ei law yn gwywo. 





—— 


2 Neu, 
olr ymmu, 


as 2 Bren. 
23. 15, 16, 





b cd 8, 


a 0 —. 
Num.21,7. 
Act. &, 24, 





Amnufudd-dod 


Cyn 
CRIST 
975. 


S Heb, bu 
gair allaf. 
â pen,20. 35. 
1 'Thoss. 4. 

15. 





| — 


dy dŷ, ni ddeuwn i gyd â thi; ac 
nì fwyttâwn fara, ac ni yfwn ddwfr, 
yn y fan hon: 

9 Canys fel hyn y gorchymynwyd 
ì mi frwy air yr ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, Na fwyíita fara, ac nac 
ŷf ddwfr; na ddychwel chwaith ar 
hyd y ífordd y daethost. 

10 Felly efe a aeth ymaith ar hyd 
ffordd arall, ac ni ddychwelodd ar 
hyd y ffordd y daethai ar hyd-ddi 
1 Bethel. 

ll $ Ac yr oedd rhyw hen bro- 
phwyd yn trigo yn Bethel; a'i fab 
a ddaeth ac a fynegodd iddo yr 
holl waith a wnelsai gwr Duw y 
dydd Awnmw yn Bethel: a hwy a 
fynecasant i'w tad y geiriau a lcf- 
arasai efe wrth y brenhin. 

12 A'u fad a ddywedodd wrthynt, 
Pa ffordd yr aeth efef A'i feibion 
a welsent y ffordd yr aethai gwr 
Duw, yr hwn a ddaethai o Judah. 

13 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
feibion, Cyfrwywch i mi yr asyn. 
A hwy a gyfrwyasant iddo yr asyn; 
ac efe a farchogodd arno. 

14 Ac efe a aeth ar ol gwr Duw, 
ac ai cafodd ef yn eistedd dan 
dderwen; ac a ddywedodd wrtho, 
Aì tydi yw gwr DUw, yr hwn a 
ddaethost o Judah? Ac efe a ddy- 
wedodd, 76, myfi. 

15 Yna efe a ddywedodd wrtho, 
Tyred adref gyd â mi, a bwytta fara. 

16 Yntau a ddywedodd, Ni allaf 
ddychwelyd gyd â thi, na dyfod gyd 
â fh1; ac ni fwyttâf fara, ac nid 
yfaf ddwfr gyd â thi, yn y fan hon. 

17 Canys * dywedwyd wrthyf “trwy 
ymadrodd yr ARGLWYDD, Na fwyt- 
ta fara, ac nac ŷf ddwfr yno; ac na 
ddychwel gan fyned trwy y ffordd 
y daethost ar hyd-ddi. 

18 Dywedodd yntau wrtho, Pro- 
phwyd hefyd ydwyf fi fel tithau; 
ac angel a lefarodd wrthyf trwy air 
yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Dy- 
chwel ef gyd â thi i'th dŷ, fel y 
bwyttao fara, ac yr yfo ddwfr. Ond 
efe a ddywedodd gelwydd wrtho. 

19 Felly efe a ddychwelodd gyd 
âg ef, ac a fwyttaodd fara yn ei dŷ 
ef, ac a yfodd ddwfr. 

20 « A phan oeddynt hwy yn eis- 
tedd wrth y bwrdd, daeth gair yr 
ARGLWYDD at y prophwyd a bar- 
asai iddo ddychwelyd: 

91 Ac efe a lefodd ar wr DUw yr 
hwn a ddaethai o Judah, gan ddy- 


wedyd, Fel hyn y dywed yr ARn- 


361 


L. BRENHINOEDD, XI. 





GLWYDD; O herwydd i ti anufudd- 
hâu i air yr ARGLWYDD, ac na ched- 
waist y gorchymyn a orchymynodd 
yr ARGLWYDD dy DpuW i íl, 

22 Eithr dychwelaist, a bwytteaist 
fara, ac yfaistb ddwfr, yn y lle am 
yr hwn y dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyt tì, Na fwytta fara, ac nac| 
ŷf ddwfr; nid â dy gelain di i fedd- 
rod dy dadau. 

293 Y Ac wedi iddo fwytta bara, 
ac wedi iddo yfed, efe a gyfrwyodd 
iddo yr asyn, se/ i'r prophwyd a 
barasai efe iddo ddychwelyd. 

24 Ac wedi iddo fyned ymaith, 
“llew a'i cyfarfu ef ar y ffordd, ac 
a'i lladdodd ef: a bu ei gelain ef 
wedi ei bwrw ar y ffordd, a'r asyn 
oedd yn sefyll yn ei ymyl ef, ar 
llew yn sefyll wrth y gelain. 

25 Ac wele wŷr yn myned heib- 
io, ac a ganfuant y gelain wedi ei 
thaflu ar y ffordd, a'r llew yn sef- 
yll wrth y gelain: a hwy a ddaeth- 
ant ac a adroddasant Aymmy yn y 
ddinas yr oedd yr hen brophwyd 
yn aros ynddi. 

26 A phan glybu y prophwyd, yr 
hwn a barasai iddo ef ddychwelyd 
or ffordd, efe a ddywedodd, Gwr 
Duw yw efe, yr hwn a anufuddha- 
odd air yr ARGLWYDD: am hynny yr 
ARGLWYDD a'i rhoddodd ef i'r llew, 
yr liwn a'i drylliodd ef, ac a'i lladd- 
odd ef, yn ol gair yr ARGLWYDD, yr 
hwn a lefarodd efe wrtho ef. 

27 Ac efe a lefarodd wrth ei feib- 
ion, gan ddywedyd, Cyfrwywch i mi 
yr asyn. Â hwy a cyfrwyasant, 

28 Ac efe a aeth, ae a gafodd ei 
gelain ef wedi ei thaflu ar y ffordd, 
ar asyn ar llew yn sefyll wrth y 
gelain: ac ni fwyttasai y llew y gel- 
ain, ac ni ddrylliasai efe yr asyn. 

29 A'r prophwyd a gymmerth gel- 
ain gwr DUw, ac ai gosododd hi 
ar yr asyn, ac ai dug yn eì hol. 
A'r hen brophwyd a ddaeth i'r ddin- 
as, i alaru, ac i'w gladdu ef. 

30 Ac efe a osododd ei golain ef 
yn ei feddrod ei hun; a hwy a alar- 
asant am dano ef, gan ddywedyd, 
O fy mrawd! 

31 Ac wedi iddo eì gladdu ef, efe 
a lefarodd wrth ei feibion, gan ddy- 
wedyd, Pan fyddwyf farw, cledd- 
wch finnau hefyd yn y bedd y cladd- 


y prophwyd. 


Cyn 
CRIST 
915. 


epen, 20, 36. 


wyd gwr Duw ynddo; 'gosodwch |:2nren. 


fy esgyrn i wrth ei esgyrn ef. 
32 Canys diammeu y bydd 5yr hyn 
a lefodd efe trwy air yr ARGLWYDD 


£2 Dren, 
6. 


— wac. a ar "GW CG n> wau Y TD Y GI fnd Y ud I FL NI YY IY en WN ÔR a ud 


Gwraig Jeroboam 


| yn erbyn yr allor sydd yn Bethel, 
ac yn erbyn holl dai yr uchelfeydd 
sydd yn ninasoedd "Samaria. 


Cyn 
CRIST 
975. 


'mme.2| 33 Ï Wedi y peth hyn ni ddy- 
Cylch | chwelodd Jeroboam o'i ffordd ddryg- 
pon, 1. ionus; ond efe *a wnaeth drachefn 


He, _]O wehilion y bobl offeiriaid i'r uchel- 
adroddae| feydd: y neb a íynnai, efe “a'i cys- 
5Heb.a  |segrai ef, ac efe a gâi fod yn offeir- 
nw,” |iad “i'r uchelfeydd. 
xpen.12.90.|. 34 A'r peth hyn a aeth yn bcch- 
od i dŷ Jeroboam, i'w ddiwreiddio 
hefyd, ac i'w ddileu oddi ar wyneb 
y ddaear. 
PENNOD XIV. 


1 Jeroboam, pan glefychodd ei fab Abïah, yn 
gyrru eî wraig yn ddîeilhr âg anrhegion ŵ'r 
prophwyd Ahîah î Siloh. 5 4Ahîah, ar ry- 
budd Duw, yn cyhoeddi barn Duw, 11 Abîah 
yn marw, a'i gladdu ef. 19 Nadab yn dyfod 
ar ol Jeroboam. 21 Drygionus lywodraeth 
Hehoboam. 2o Sisac yn anrheithio Jerusa- 
lem. 29 Abiam yn dyfod ar ol Rehoboam. 


PRYD hwnnw y clefychodd 
Abïah mab Jeroboam. 

2 A Jeroboam a ddywedodd wrth 
ei wraig, Cyfod, attolwg, a newid 
dy ddillad, fel na wypont mai ti 4w 
gwraig Jeroboam; a dos i Siloh: 
wele, yno y mae Ahïah y prophwyd, 
yr hwn a ddywedodd wrthyf *y 
byddwn frenhin ar y bobl yma. 

. 3 A Pchymmer yn dy law ddeg 
io fara, a theisenau, a chostrelaid o 
fêl, a dos atto ef: efe a fynega i ti 
beth a dderfydd i'r bachgen. 
— 4 A gwraig Jeroboam a wnaeth 
felly; ac a gyfododd ac a aeth i Si- 
loh, ac a ddaeth i dŷ Ahïah. Ond ni 
allai Ahïah weled ; o herwydd ei lyg- 
3Heb.su/- | aid ef a “ballasai oblegid ei henaint. 
^na. | 5 TA dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Ahïah, Wele, y mae gwraig 
Jeroboam yn dyfod i geisio peth 
gennyt dros ei mab; canys claf 
yw efe: fel hyn ac fel hyn y dy- 
wedi wrthi hi: canys pan ddelo hi 
i mewn, hi a ymddïeithra. 
6 A phan glybu Ahïah drwst ei 


956. 


apen.ll,ôl, 





b Edrych 
1Sam.9.7, 


thraed hi yn dyfod i'r drws, efe a 
ddywedodd, Tyred i mewn, gwraìg 
Jeroboam; i ba beth yr wyt ti yn 
| ymddïeithro? canys myfì a anfon- 
| wyd attat tì â »ewyddion caled. 
| 7 Dos, dywed wrth Jeroboam, Fel 
hyn y dywedodd ARGLWYDD DDUW 
Israel; Yn gymmaint a darfod i mi 
dy ddyrchafu di o blith y bobl, a'th 
wneuthur di yn flaenor ar fy mhobl 
Israel, 

8 A thorri ymaith y frenhiniaeth 





NII ELECTED DAFN 8 i ain ayn uu 


362 


I BRENHINOEDD, XIV. 


i ti; ac na buost ti fel fy ngwas 
Dafydd, yr hwn a gadwodd fy ngor- 
chymynion, a'r hwn a rodiodd ar 
fy ol i â'i holl galon, i wneuthur 
yn unig yr hyn oedd uniawn yn 
fy ngolwg i; 

9 Ond a wnaethost ddrwg y tu 
hwnt i bawb a fu o'th flaen di; ac 
a aethost ac a wnaethost ìi ti dduw- 
iau dïeithr, a delwau toddedig, i'm 
digio ìi, ac “am teflaist i or tu ol 
i'th gefn: 


10 Am hynny, wele "fi yn dwyn| 


drwg ar dŷ Jeroboam; a thorraf ym- 
aith oddi wrth Jeroboam * yr hwn a 
biso ar bared, fy gwarchacedig a'r 
gweddilledig yn Israel; a mi a fwr- 
iaf allan weddillion tŷ Jeroboam, fel 
y bwrir allan dom, nes ei ddarfod. 

ll Y cwn a fwytty yr hwn fyddo 
farw o eiddo Jeroboam yn y ddin- 
as; ac adar y nefoedd a fwytty yr 
hwn fyddo farw yn y maes: canys 
yr ARGLWYDD a2 dywedodd. 

12 Cyfod di gan hynny, dos i'th 
dŷ: a “phan ddelo dy draed i'r 
ddinas, bydd marw y bachgen. 

13 A holl Israel a alarant am dano 
ef, ac a'i claddant ef: canys efe yn 
unìg o Jeroboam a ddaw i'r bedd; 
o herwydd “cael ynddo ef beth 
daioni tu ag at ARGLWYDD DDUW 
Israel, yn nhŷ Jeroboam. 

14 Yr ARGLWYDD befyd a gyfyd 
iddo 'frenhin ar Israel, yr hwn a 
dyrr ymaith dŷ Jeroboam y dwthwn 
hwnnw: ond pa beth? ïe, yn awr. 

15 Canys yr ARGLWYDD a dery Is- 
rael, megis y siglir y gorsen mewn 
dwfr; ac Fa ddiìwreiddia Israel o'r 
wlad dda hon a roddodd efe i'w tad- 
au hwynt, ac a'u gwasgar hwynt tu 
hwnt, i'r afon; o herwydd gwneuth- 
ur o honynt eu llwyni, gan annog 
yr ARGLWYDD i ddigofaint. 

16 Ac efe a ddyry heibio Israel, 
er mwyn pechodau Jeroboam, yr 
hwn a bechodd, a'r hwn a wnaeth 
i Israel bechu. 

17 $ A gwraig Jeroboam a gyfod- 
odd, ac a aeth ymaith, ac a ddaeth 


li Tirsah: ac Pa hi yn dyfod *i|'j 


drothwy y tŷ, bu farw y bachgen. 

18 A hwy a'i claddasant ef; a holl 
Israel a alarasant am dano, "yn ol 
gair yr ARGLWYDD, yr hwn a lef- 
arasai efe trwy law ei was Ahïah 
y prophwyd. 

19 A'r rhan arall o weithredoedd 
Jeroboam, fel y rhyfelodd efe, ac 


'oddi wrth dŷ Dafydd, a'i rhoddi | fel y teyrnasodd efe, wele hwynt yn 
Les 5595. “2 HE T——_ ee Oe ih Ï IRO I HN 


yn myned at Ahtiah. 


Cyn 
CRIST 
956. 


c Neh, 9, 26, 
Ezec, 23, 


d pen, 15.22. 
e pen 21,21. 
& Bren, 9, 


f Deut, 32, 
36. 


& ad. 17. 


h 2 Chron. 
a 19, 3, 


ipen.l5.27, 


k 2 Bren. 
lle 23. 


9 at riniog 
y drws. 
n ad, 15, 


Cyn _ | ysgrifenedig yn llyfr chronicl bren- 
a hinoedd Israel. 





20.A'r dyddiau y teyrnasodd Je- 
roboam, oedd ddwy flynedd ar 
hugain: ac efe a hunodd gyd â'i 
9). |dadau; a Nadab ei fab a deyrnas- 
odd yn ei le ef. 

21 A Rehoboam mab Solomon 
a deyrnasodd yn Judah. Mab un 
mlwydd a deugain oedd “Rehoboam 
pan aeth efe yn frenhin, a dwy flyn- 
edd ar bymtheg y teyrnasodd efe 
yn Jerusalem, y ddinas a ddewis- 
asai yr ARGLWYDD o holl lwythau 
Israel, ì osod ei enw yno. Ac enw 
ei fam ef oedd Naamah, Ammonees. 
952. 229 A Judah a wnaeth ddrygioni 
y'ngolwg yr ARGLWYDD; a hwy ai 
hannogasant ef i eiddigedd, rhagor 
yr hyn oll a wnaethai eu tadau, yn 
eu pechodau a wnaethent. 

23 Canys hwy a adeiladasant idd- 
ynt uchelfeydd, a delwau, a llwyni 
ar bob bryn uchel, a than bob pren 
gwyrddlas. 

24 A gwŷr Psodomiaidd oedd yn 
y wlad: gwnaethant Aefyd yn ol 
holl ffieidd-dra y .cenhedloedd a 
fwriasai yr ARGLWYDD allan o flaen 
meibion Israel. 

“gGnron. | 25 $ “Ac yn y bummed flwyddyn 

911. |i'r brenhin Rehoboam, "Sisac bren- 
'pen.dl.40.| hin yr Aipht a ddaeth i fynu yn 
erbyn Jerusalem. 

26 Ac efe a ddug ymaith drysorau 
tŷ yr ARGLWYDD, a thrysorau tŷ y 
brenhin; efe a'u dug hwynt ymaith 
oll: dug ymaith hefyd yr holl dar- 
iannau aur *a wnaethai Solomon. 

27 A'r brenhin Rehoboam a wnaeth 
yn eu lle hwynt dariannau pres, ac 
a'u rhoddodd Awynt ìi gadw yn llaw 
tywysogion y *rhedegwyr, y rhai 
cedd yn cadw drws tŷ y brenhin. 

28 A phan elai y brenhin i dŷ yr 
ARGLWYDD, y rhedegwyr au dyg- 
ent hwy, ac a'u hadferent i ystafell 
y rhedegwyr. 

29 4 *A'r rhan arall o weithred- 
oedd Rehoboam, a'r hyn oll a 
wnaeth efe, onid ydymt hwy yn 
ysgrifenedig yn llyfr chronicl bren- 
hinoedd Judah? 

80 A rhyfel fu rhwng Rehoboam 
a Jeroboam yr holl ddyddiau. 

958. 31 A Rehoboam a hunodd gyd 
âi dadau, ac a gladdwyd gyd âi 
dadau yn ninas Dafydd. Ac enw ei 
fam ef oedd Naamah, Ammonees. 

“20bron. | Ac “Abïam ei fab a deyrnasodd yn 

Abïah. je le ef. 


o 2 Chron, 
12,12. 


975. 


P pen. 15.12. 
a. 22, 
2 Bren, 23. 











| spen, 10.17. 





| â gard. 


263 


Teehoboam yn frenhin. I. BRENHINOEDD, XV. 


Teyrnasiad, Abam. 


PENNOD XV. 


1 Annuwiol deyrnasiad Abtewam, ô Asa ar eì ol 
ef, iul yn teyrnasu yn ddaionus; l6 a'r 
rhyfel rhyngddo ef a Baasa, yn pcri iddo 
wneuthur cynghrair & Benhadad, 24 Jeho- 
saphat yn dyfod ar eî ol ef. 25 Drygionus 
lywodraeth Nadab. 21 Brad Baasa yn eî 
erbyn ef, yn cyflawni prophwydoliaeth Ahïah. 
91 Hanes Nadab, a'i farwolaeth. 99 Dryg- 
ionus lywodraeth Baasa. 

A yn y ddeunawfed flwyddyn 

i'r brenhin “Jeroboam mab 

Nebat, yr aeth Abïam yn frenhin 

ar Judah. 

2 PTair blynedd y teyrnasodd efe |*2 hron. | 
yn Jerusalem. Ac “enw ei fam ef|-2 hron. 
oedd, Maachah, merch “Abisalom. |,lL22. 

3 Ac efe a rodiodd yn holl bech- 
odau ei dad, y rhai a wnaethai efe 
o'i flaen ef: ac nid oedd ei galon 
ef berffaith gyd â'r ARGLWYDD ei 
Dpuw, fel calon Dafydd ei dad. 

4 Ond er mwyn Dafydd y rhodd- 
odd yr ARGLWYDD eì DDUW iddo 
ef 2oleuni yn Jerusalem; i gyfodi 
ei fab ef ar ei ol ef, ac i sicrhâu 
Jerusalem : 

5 O herwydd gwneuthur o Dafydd 
yr Ayn oedd uniawn yngolwg yr 
ARGLWYDD, ac na chiliodd oddi 
wrth yr hyn oll a orchymynodd efe 
iddo holl ddyddiau ei einioes, *ond 
yn achos Urïah yr Hethiad. 

6 A rhyfel a fu rhwng Rehoboam a2 
Jeroboam holl ddyddiau ei einioes. 

7 A'r rhan arall o weithredoedd 
Abïam, a'r hyn oll a wnaeth efe, 
onid ydynt hwy yn ysgrifenedig 
yn 'llyfr chroniel brenhinoedd Ju- 
dah* A rhyfel a fu rhwng Abïam 
a Jeroboam. 

8 Ac Abïam a hunodd gyd âiì| 955. 
dadau, a hwy a'i claddasant ef yn 
ninas Dafydd. Ac “Asa ei fab a 
deyrnasodd yn ei le ef. 

9 $ Ac yn yr ugeinfed flwyddyn 
i Jeroboam brenhin Israel yr aeth 
Asa yn frenhin ar Judah. 

10 Ac un mlynedd a deugain y 
teyrnasodd efe yn Jerusalem. Ac 
enw *ei fam ef oedd Maachah, merch 


Cyn 
CRIST 


968. ' 


a2 Chron. 
Jô.l. 


d 2 Chron, 
11.21, 
Absalom. 


e2 Sam, 11. 
4, 15, 
a l2.9. 


f2Chron, | 
13, 9. 


&2Chron, o; 
l4L. 


3 Sef, es 


Abisalom. a ac 
ll Ac Asa a wnaeth yr An oedd 
uniawn y'ngolwg yr ARGLWYDD, fel 
Dafydd ei dad. 
12 Ac efe a yrrodd ymaith Py| Cylch 


gwŷr sodomiaidd o'r wlad, ac a 
fwriodd ymaith yr holl ddelwau a| 2 
wnaethai ei dadau. 

13 Ae efe a symmudodd !Maachah 
ei fam o fod yn frenhines, o her- 
wydd gwneuthur o honi hi ddelw 





———— O O KO oÌA A tk —— ss — dr *a—— 5cm ccc m.y.a dM uu. cT A GG Y Y Y I dr y y y fm I I I I 
—————  —_—_—_—_—-_ _—__—_-_—_—-—_——_—-——-—-_——— ——————  — —— 


Asa yn teyrnasu. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
951. 


E As 22. 





1 2 Chron, 
To. 


m Edrych 
pen. 12, 27, 


n 2 Chron. 
16. 2. 


4 Heb. yr 
elo î fynu 
oddi wrth- 


P 2 Chron, 
16. 12. 


r Matt, 1, 8. 
Josaphad, 





mewn llwyn; ac Asa a ddrylliodd 
ei delw hi, ac a'i llosgodd wrtn afon 
Cidron. 

14 Ond “ni fwriwyd ymaith yr uch- 
elfeydd: etto calon Asa ocdd ber- 
ífaith gyd â'r ARGLWYDD ei holl 
ddyddiau ef, 

15 Ac efe a ddug i mewn gyssegred- 
ìg bethau ei dad, a'r pethaua gyssegr- 
asai efe ei hun, i dŷ yr ARGLWYDD, 
yn arìan, yn aur, ac yn llestri. 

16 A rhyfel a fu rhwng Asa a 
Baasa brenhin Israel eu holl ddydd- 
iau hwynt. 

17 A ' Baasa brenhin Israel & aeth 
i fynu yn erbyn Judah, ac a adeilad- 
odd Ramah; fel na adawai efe i 
neb fyned allan na dyfod ìi mewn 
at Asa brenhin Judah. 

18 Yna Asa a gymmerodd yr holl 
arian a'r aur a adawsid yn nhrysorau 
tŷ yr ARGLWYDD, a thrysorau tŷ y 
brenhin, ac efe a'u rhoddodd hwynt 
yn llaw eì weision: a'r brenhin Asa 
a anfonodd at "Benhadad mab Tab- 
rimon, mab Hezion, brenhin Syria, 
yr hwn oedd yn trigo yn Damascus, 
gan ddywedyd, 

19 Cyfammod sydd rhyngof fi a 
thi, rhwng fy nhad i ath dad di: 
wele, mi a anfonais i ti anrheg o 
arian ac aur; tyred, diddymma dy 
gyfammod â Baasa brenhin Israel, 
fel *y cilio efe oddi wrthyf fi. 

20 Felly Benhadad a wrandawodd 
ar y brenhin Asa, ac a anfonodd dy- 
wysogion y lluoedd, y rhai oedd gan- 
ddo ef, yn erbyn dinasoedd Israel, ac 
a darawodd *Ijon, a Dan, ac Abel- 
beth-maachah, a holl Cinneroth, gyd 
â holl wlad Naphtali. 

21 A phan glybu Baasa Aynny, efe 
a beidiodd âg adeiladu Ramah ; ac 
a drigodd yn Tirsah. 

22 Yna y brenhin Asa a_gasglodd 
holl Judah, heb lysu meb: a hwy 
a gymmerasant gerrig Ramah, aì 
choed, âr rhai yr adeiladasai Baa- 
sa; ar brenhin Asa a adeiladodd â 
hwynt Geba Benjamin, a Mispah, 

23 A'r rhan arall o holl hanes Asa, 
ai holl gadernid ef, a'r hyn oll a 
wnaeth efe, a'r dinasoedd a adeilad- 
odd efe, onid ydynt hwy yn ysgrif- 


| enedig yn llyfr chronicl brenhinoedd 


Judah? eithr P yn amser ei henaint 
efe a glafychodd o'i draed. 

24 Ac Asa a hunodd gyd âi dad- 
au, ac a gladdwyd gyd â'i dadau yn 
ninas Dafydd ei dad a 'Jehosaphat 
ei fab a deyrnasodd yn ei le ef. 


ô64 


ll BRENHINOEDD, XVI. 


25 «A Nadab mab Jeroboam a 
5 ddechreuodd deyrnasu ar Israel yn 


— 


Baasa yn lladd Nadab. 


Cyn 
CRIST |] 
954. 


yr ail flwyddyn i Asa brenhin Ju-|;me,_ 
dah; ac a deyrnasodd ar Israel| dru 


ddwy flynedd. 

26 Ac efe a wnaeth ddrygioni yng 
ngolwg yr ARGLWYDD, ac a rodiodd 
yn ffordd ei dad, ac yn ei bechod ef 
&r hwn y gwnaeth efei Israel bechu. 

297 TA Baasa mab Ahïah, o dŷ 
Issachar, a gyd-fwriadodd yn ei 
erbyn ef; a Baasa a'i tarawodd ef 
yn “ Gibbethon eiddo y Philistiaid: 
canys Nadab a holl Israel oedd yn 
gwarchae ar Gibbethon. 

298 A Baasa aii lladdodd ef yn y 
drydedd flwyddyn i Asa brenhin 
Judah, ac a deyrnasodd yn eì le ef. 

29 A phan deyrnasodd, efe a dar- 
awodd holl dŷ Jeroboam ; ni adaw- 
odd un perchen anadl i Jeroboam, 
nes ei ddifetha ef, yn ol *gair yr 
ARGLWYDD, yr hwn a lefarasai efe 
trwy law ei was Ahïah y Siloniad: 

30 "Am bechodau Jeroboam y rhai 
a bechasai efe, a iwy y rhai y 
gwnaethai efe i Israel bechu; o 
herwydd ei waith ef yn digìo AR- 
GLWYDD DDUW Jsrael. 

31 A'r rhan arall o hanes Nadab, 
a'r hyn oll a wnaeth efe, onìd ydyni 
yn ysgrifenedig yn llyfr chronicl 
brenhinoedd Israel? 

32 A rhyfel a fu rhwng Asa a Ba- 
Be? brenhin Israel eu holl ddyddiau 

t 


wynt. 

33 Yn y drydedd flwyddyn ìi Asa 
brenhin Judah y teyrnasodd Baasa 
mab Ahïah ar holl Israel yn 'Tirsah, 
bedair blynedd ar hugain. 

34 Ac efe a wnaeth ddrygioni yng 
ngolwg yr ARGLWYDD, ac a rodiodd 
yn ffordd Jeroboam, ac yn ei bech- 
od ef (rwy yr hwn y gwnaeth efe i 
Israel bechu. 


PENNOD XVI. 


1,7 Prophwydoliaeth Jehu yn erbyn Baasa, 5 
Elah yn dyfod ar eî ol ef : $ a Zimrî, trwy 
frad, ar eí ol yntau; llac yn dwyn $ ben 
brophwydoliaeth Jehu. 15 Omri yn eî yrru 
ef ŵw losgi eê hun; 21a chwedi ymrannu 
o'r bobl, yn gorthrechu Tibni, 29 yn adeiladu 
Samaria, 29 yn teyrnasu yn annuwîol. 21 
Ahab ar ei ol ef, 29 yn teyrnasu yn ysgeler. 
94 Melldith Josua yn dyfod $ Hïel am adeil- 
adu Jericho, 


MN A y daeth gair yr ARGLWYDD 
at *Jehu mab Hanani yn erbyn 
Baasa, gan ddywedyd, 

2 ?O herwydd imi dy ddyrchafu 
o'r llwch, a'th wneuthur yn flaenor 
ar fy mhobl Israel, a rhodio o honot 


t Jos. 19, 44. 
pen, 16. 15. 


. l4, 
t MTH 


u nen. l4, 
16. 


Cyich 
930 


a2 Gor! 


19, 2. a. 20, 
94, 


b pen, 14. 7, 


| 

Elah, Zimri, 
tithau yn ffordd Jeroboam, a_pheri 
i'm pobl Israel bechu, gan fy nigio 
â'u pechodau ; 

8 Wele fi “yn torri ymaith hiliog- 
aeth Baasa, a hiliogaeth ei dŷ ef: a 
mi a wnaf dy dŷ di fel 1tŷ Jeroboam 
mab Nebat. 

4 “Y cwn a fwytty yr hwn fyddo 
marw o'r eiddo Baasa yn y ddinas; 
ac adar y nefoedd a fwytty yr hwn 
fyddo marw o'r eiddo ef yn y maes. 

5 A'r rhan arall o hanes Baasa, a'r 
hyn oll a wnaeth efe, a'i gadernid 
ef, 'onid gynt yn ysgrifenedig yn 
llyfr chronicl brenhinoedd Israel * 

6 A Baasa a hunodd gyd â'i dadau, 
ac a gladdwyd yn Tirsah ; ac Elah 
ei fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

7 Hefyd írwy law Jehu mab 
Hanani y prophwyd y bu gair yr 
ARGLWYDD yn erbyn Baasa, ac yn 
erbyn ei dŷ ef, o herwydd yr holl 
ddrygioni a wnaeth efe y'ngolwg 
yr ARGLWYDD, gan ei ddigio ef 
trwy waith ei ddwylaw; gan fod 
fel tŷ Jeroboam, ac oblegid “iddo 
ei ladd ef. | 

8 $ Yn y chweched flwyddyn ar 
hugain i Asa brenhin Judah y 
teyrnasodd Elah mab Baasa ar Is- 
rael yn Tirsah, ddwy flynedd. 

9 A Zimri ei was ef, tywysog ar 
hanner y cerbydau, a gyd-fwriad- 
odd yn ei erbyn ef, ac efe yn yfed 
yn feddw, yn Tirsah, yn nhŷ Arsa, yr 
hwn oedd * ben-teulu yn Tirsah. 

10 A "Zimri a aeth ac a'i tarawodd 
h2Bren.9.| ef, ac a'i lladdodd, yn y seithfed 
a: flwyddyn ar hugain i Asa brenhin 
Judah, ac a deyrnasodd yn ei le ef. 

ll TA phan ddechreuodd efe 
deyrnasu, ac eistedd ar ei deyrn- 
gadair, efe a laddodd holl dŷ Baasa : 
ni adawodd efe iddo ef iu» i biso 
yn erbyn y pared, na'i geraint, na'i 
gyfeillion. | 

12 Felly Zimri a ddinystriodd holl 
dŷ Baasa. yn ol gair yr ARGLWYDD, 
yr hwn a lefarodd efe yn erbyn 
Baaso trwy law “ Jehu y prophwyd. 

13 O herwydd holl bechodau Baa- 
sa, a phechodau Elah ei fab ef, (rwy 
y rhai y pechasant hwy, a thrwy y 
rhai y gwnaethant i Israel bechu, 
gan ddigio ARGLWYDD DDUW lsrael 
â'u ! gwagedd. 

14 A'r rhan arall o hanes Elah, a'r 
hyn oli a wnaeth efe, onid ydynt 
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr chron- 
icl brenhinoedd Israel? 

15 Yn y seithfed flwyddyn ar 





8 pen. l4. 
10, a 15, 29. 


epen.l4.1l. 





f 2 Chron. 
16.1, 


920. 


_————_ us ————————_—Ŵ9ŴY 4 


£ pen. 15. 
Ci 29, 
Edrych 
IIos. l. 4, 

930. 


2 Heb. ar 
dy 'Tirsah. 
929 


il Sam, 25. 
22, 


kad, l, 


1 Deut, 32. 
ol. 

l Sam, l2, 
21. 

1 Oor. 8, 4, 
a 10, 19, 


920. 


—_—_ O I a —— “NG MR I I I an a a —_— i i d RIe Y UO ÍN ——— 


I. BRENHINOEDD, XVI. 


hugain i Asa brenhin Judah y teyrn- . 


asodd Zimri saith niwrnod yn Tir- 
sah: "a'r bobl oedd yn gwersyllu 


ac Omri. 


yn erbyn Gibbethon eiddo y Phi- ; pen. 15. 


listiaid. 

16 A chlybu y bobl y rhat oedd yn 
y gwersyll ddywedyd, Zimri a gyd- 
fwriadodd, ac a laddodd y brenhin. 
A holl Israel a goronasant Omri, 
tywysog y llu, yn frenhin y dwthwn 
hwnnw ar Israel, yn y gwersyll, 

17 Ac Omri a aeth i fynu, a_ holl 
Israel gyd âg ef, o Gibbethon; a 
hwy a warchaeasant ar Tirsah. 

18 A phan welodd Zimri fod y 
ddinas wedi ei hennill, efe a aeth i 
balas £ŷ y brenhin, ac a losgodd dŷ 
y brenhin am ei ben â thân, ac a 
fu farw; 

19 Am eì bechodau yn y rhai y 
pechodd efe, gan wneuthur drygioni 
y'ngolwg yr ARGLWYDD, gan rodio 
yn ffordd Jeroboam, ac yn ei bechod 
a wnaeth efe ìi beri i Israel bechu. 

20 A'r rhan arall o hanes Zimri, 
a'i gyd-fradwriaeth a gyd-fwriadodd 
efe; onid ydynt hwy yn ysgrifen- 
edig yn llyfr chronicl brenhinoedd 
Israel ? 

21* Yna yr ymrannodd pobl Israel 
yn ddwy ran: rhan o'r bobl oedd 
ar ol Tibni mab Ginath, i'w osod ef 
yn frenhin, a rhan ar ol Omri. 

22 A'r bobl oedd ar ol Omri a 
orchfygodd y pobl oedd ar ol Tibni 
mab Ginath: felly Tibni a fu farw, 
ac Omri a deyrnasodd. 

23 Y Yn yr unfed flwyddyn ar 
ddeg ar hugain i Asa brenhin Ju- 
dah y teyrnasodd Omri ar Israel 
ddeuddeng mlynedd: yn Tirsah y 
teyrnasodd efe chwe blynedd. 

24 Ac efe a brynodd fynydd Sa- 
maria gan Semer, er dwy dalent o 
arian; ac a adeiladodd yn y myn- 
ydd, ac a alwodd enw y ddinas a 
adeiladasai efe, ar ol enw Semer, 
arglwydd y mynydd, *" Samaria. 

25 $ Ond *Omri a wnaeth ddryg- 
ioni yngŵydd yr ARGLWYDD, ac a 
wnaeth yn waeth na'r holl rai a 
Juasai o'i flaen ef. 

26 Canys efe a rodiodd yn holl 
ffordd Jeroboam mab Nebat, ac 
yn ei bechod ef, (rwy yr hwn y 
gwnaeth efe i Israel bechu, gan 
ddigio ARGLWYDD DDUW lsrael â'u 
P gwagedd hwynt. | 

27 A'r rhan arall o hanes Omri, yr 
hyn a wnaeth efe, a'i rymmusder 
a wnaeth efe, onid ydymt hwy yn 


925, 


9 Heb. 
Someron, 

u Edrych 
pen. 13, 32. 

o Mìc. 6. 16. 


P ad, 13. 





£C— —  —  ———  —  . ..——— __——-—--—-——  — — —  —_—  ——- ——--  ——  -—-—--—--  — ———  --—-—. — — —  ————— — — .—_—— 


Ahab yn teyrnasu. 


ysgrifenedig yn llyfr chronicl bren- 
hinoedd Israel? 

28 Ac Omri a hunodd gyd â'i dad- 
au, ac a gladdwyd yn Samaria, ac 
Ahab ei fab a. deyrnasodd yn ei le ef. 

29 1 Ac Ahab mab Omri a dde- 
chreuodd deyrnasu ar Israel yn y 
| crydedd!) flwyddyn ar bymtheg a 
hugain i Asa brenhin Judah: 
Ahab mab Omri a de muasodd ar 
Israel yn Samaria ddwy flynedd ar 
hugain. 

30 Ac Ahab mab Omri a wnaeth 
ddrygioni yngolwg yr ARGLWYDD 
y tu hwnt i bawb o'i flaen ef. 

31 * Canys ysgafn oedd ganddo ef 
rodio ym mhechodau Jeroboam mab 
Nebat, ac efe a gymmerth yn wraig 
Jezebel merch Ethbaal brenhin y 
Sidoniaid, ac a aeth ac a wasanaeth- 
odd Baal, ac a ymgrymmodd iddo. 

39 Ac efe a gyfododd allor i Baal 
yn nhŷ Baal, yr hwn a adeiladasai 
efe yn Samaria... 

33 Ac Ahab a wnaeth “lwyn. Ac 
Ahab a wnaeth fwy i ddigio AR- 
GLWYDD DDUW Israel na holl fren- 
hmoedd Israel a fuasai o'i flaen ef. 

34 1 Yn ei ddyddiau ef Hïel y 
Betheliad a adeiladodd Jericho: 
iyn Abiram ei gyntafanedig y syl- 
faenodd efe hi, ac yn Segub ei //ab 
ieuangaf y gosododd efe ei phyrth 
hi, "yn ol gair yr ARGLWYDD, yr 
| | hwn a lefarasai efe Irwy law Josua 
mab Nun, 
| 


Cyn 
CRIST 
925. 





918. 


4 Heb. Ai, 


1 2 Bren, 
13.6.a l7.| 
16. a 21, 3. 


- 


r Jos. 6. 26. 





PENNOD XVII. 
|l Elïas, wedî prophwydo yn erbyn Ahab, yn 
cael eì bortlâ gan gigfrain yn Cerith, 10 a 
chan wraig weddw yn Sarepliah, 14 a honno 
yn cael rhad penllad, 1 a chyfodi ei mab o 
farw i fyw, 24 ac yn credu Elias. 
C * Elïas y Thesbiad, 42» o bres- 
wylwyr Gilead, a 'ddywedodd 
wrth Ahab * Fel mat i byw ARGLWYDD 
'|DDUW Israel, yr hwn yr ydwyf yn 
|>Iago5.17.| sefyll ger eì fron, P ni bydd * y blyn- 
Ba yddoedd hyn na gwlith na gwlaw, 
ond yn ol fy ngair i. 

2 A gair yr AnGLwypD a ddaeth 
atto ef, gan ddywedyd, 

3 Dos oddi yma, a thro tu a'r dwyr- 
ain, ac ymguddia wrth afon Cerith, 
yr hon sydd ar gyfer yr Iorddonen. 

4 Ac o'r afon yr yfi; ac mi a berais 
i'r cigfrain dy borthi di yno. 

5 Felly efe a aeth, ac a. wnaeth yn 
ol gair yr ARGLWYDD; canys efe a 
aeth, ac a arhosodd wrth afon Cerith, 
yr hon sydd ar gyfer yr Iorddonen, 

6 A'r cigfrain a ddygent iddo fara 








966 


IL BRENHINOEDD, XVIL 


a chig y bore, a bara a chig bryd- 
nawn : ac efe a yfai o'r afon. 

7 Ac yn ol talm o ddyddiau y 
sychodd yr afon, oblegid na buasai 
wlaw yn y wlad. 

8 1 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth 
atto ef, gan ddywedyd, 

9 Cyfod, dos i “Sarephtah, yr hon 
sydd yn perthyn i Sidon, ac aros 
yno: wele, gorchymynais. 1 wraig 
weddw dy borthi di yno. 

10 Felly efe a gyfododd, ac a aeth 


i Sarephtah. A phan ddaeth efe at 


borth y ddinas, wele yno wraig 
weddw yn casglu briw-wŷdd: ac efe 
a alwodd arni, ac a ddywedodd, 
Dwg, attolwg, i mi ychydig ddwfr 
mewn llestr, fel yr yfwyf. 

ll Ac a hi yn myned i'w gyrchu, 
efe a alwodd arni, ac a ddywedodd, 
Dwg, attolwg, i mi dammaid o fara 
yn dy law. 

12 A hi a ddywedodd, Fe ma? 
byw yr ARGLWYDD dy Dpuw, nid 
oes cennyf deisen, ond llonaid llaw 
o flawd mewn celwrn, ac ychydig 
olew mewn ystên: ac wele fi yn 
casglu dau o friw-wŷdd, i fyned i 
mewn, ac i barottôl hynny i mi ac 
i'm mab, fel y bwyttaom hynny, ac 
y byddom feirw. 

13 Ac Elïas a ddywedodd wrthi, 
Nac ofna; dos, gwna yn ol dy air: 
etto gwna, i mi o hynny deisen fech- 
an yn gyntaf, a dwg i mi; a gwna 
i ti ac i'th fab ar ol hynny. 

14 Canys fel byn y dywed An- 
GLWYDD DDUW Hr Y blawd 
yn y celwrn ni threulir, a'r olew 
o'r ystên ni dderfydd, hyd y dydd 
y rhoddo yr ARGLWYDD wlaw ar 
wyneb y ddaear. 

15 A hi a aeth, ac a wnaeth yn ol 
gair EÌias: a hi a fwyttaodd, ac yn- 
tau, ai thylwyth, *yspaid blwyddyn. 

16 Ni ddarfu y celwrn blawd, a'r 
ystên olew ni ddarfu, yn ol gair yr 
ARGLWYDD, yr hwn a ddywedasai 
efe trwy law Elïas. 

17 Y Ac wedi y pethau hyn y clef- 
ychodd mab gwraig y tŷ, ac yr oedd 
ei glefyd ef mor gryf, fel na thrig- 
odd anadl ynddo. 

18 A hi a ddywedodd wrth Elïas, 
“Beth sydd i mi a wnelwyf â thi, 
gwr Duw? a ddaethost ti attaf ì goff. 
âu fy anwiredd, ac i ladd fy mab * 

19 Ac efe a ddywedodd wrthi, 
Moes i mi dy fab. Ac efe ai cym- 


merth ef o'i mynwes hi, ac a'i Wr 


ef i fynu i ystafell yr oedd efe yn 


Gweddw Sarephtah. 





C R IS ST 
Cylch 
910. 
d Obad. 20, 
Luc 4, 26, 
Sarepta. 


3 Neu, 
lawer o 
ddyddiau. 


u——— 


Anfon EWas 





aros ynddi, ac a'i gosododd ef ar ei 
wely ei hun. 

20 Ac efe a lefodd ar yr ARn- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, O An- 
GLWYDD fy NUW, a ddrygaist ti y 
wraig weddw yr ydwyffi yn ymdeith- 
io gyd â hi, gan ladd ei mab hi? 

91 Ac fefe a *ymestynodd ar y 
bachgen dair gwaith, ac a lefodd 


oid. |ar yr ARGLWYDD, ac a ddywedodd, 


O ARGLWYDD fy NUw, dychweled, 
attolwg, enaid y bachgen hwn ?iddo 
eilwaith. 

22 A'r ARGLWYDD a wrandawodd 
ar lef Elïas; ac enaid y bachgen a 
ddychwelodd i mewn iddo, ac efe a 
ddadebrodd. 

23 Ac Elias a gymmerodd y bach- 
gen, ac ai dug ef i waered o'r ys- 
tafell i'r tŷ, ac ai rhoddes ef i'w 
fam : ac Elïas a ddywedodd, Gwel, 
byw yw dy fab. 

24 | A'r wraig a ddywedodd wrth 
Elïas, Yn awr wrth hyn y gwn mai 
gwr Duw ydwyt ti, ac mat gwir- 
lonedd gyw gair yr ARGLWYDD yn 
dy enau di. 

PENNOD XVIII. 


1 EŴas, pan oedd dostaf y newyn, wedi eî yrru 
| at Ahab, yn cyfarfod âg Obadiah ; 9 a hwn- 
nw yn dwyn Ahab at Elias: WT ac yntau yn 
argyhoeddi Ahab; a thrwy dân o'r nef, yn 
cael y maes ar brophwydi Baal; 41 a thrwy 
wedd yn cael gwlaw, ac yn canlyn Ahab î 
Jezreel. 


CU ar of dyddiau lawer daeth 


gair yr ARGLWYDD at Elïas, yn - 


y drydedd fiwyddyn, gan ddywed- 
yd, Dos, ymddangos i Ahab; ami a 
roddaf wlaw ar wyneb y ddaear. 

2 Ac Elïas a aeth i ymddangos i 
Ahab. A'r newyn oedd dost yn 
Samaria, 

3 Ac Ahab a alwodd Obadïah, yr 
hwn oedd “ben-teulu iddo: (ac O- 
badïah oedd yn ofni yr ARGLWYDD 

fawr : 

4 Canys pan ddistrywiodd * Jezebel 
brophwydi yr ARGLWYDD, Obadiïah 
a gymmerodd gant o brophwydi, ac 
a'u euddiodd hwynt bob yn ddeg a 
deugain mewn ogof, ac a'u porthodd 
hwynt â bara ac â dwfr.) 

5 Ac Ahab a ddywedodd wrth 
Obadïah, Dos i'r wlad, at bob ffyn- 
non ddwfr, ac at yr holl afonydd: 
ysgatfydd ni a gawn laswellt, fel y 
cadwom yn fyw y ceffylau a'r mul- 
od, fel *na adawom i'r holl anifeil- 
iaid golli. 

6 Felly hwy a rannasant y wlad 
rhyngddynt i'w cherdded: Ahab a 


467 


IL BRENHINOEDD, XVIII. 


aeth y naill ffordd ei hunan, ac Oba- 
dïah a aeth y ffordd arall ei hunan. 

7 i Ac fel yr oedd Obadïah ar y 
ffordd, wele Elïas yn ei gyfarfod ef: 
ac efe a'i hadnabu ef, ac a syrthiodd 
ar ei wyneb, ac a ddywedodd, Onid 
tì yw fy arglwydd Elias? 

8 Yntau a ddywedodd wrtho, Je, 
myfi: dos, dywed i'th arglwydd, 
Wele Elïas. 

9 Dywedodd yntau, Pa bechod a 
wneuthum i, pan roddit ti dy was 
yn llaw Ahab i'm lladd? 

10 Fel mai byw yr ARGLWYDD dy 
Dpuw, nid oes genedl na brenhin- 
iaeth yr hon ni ddanfonodd fy ar- 
glwydd iddi i'th geisio di; a phan 
ddywedent, Nid yw efe yma, efe a 
dyngai y frenhiniaeth a'r cenedl, na 
chawsent dydi. 

ll Ac yn awr yr wyt tì yn dy- 
wedyd, Dos, dywed i'th arglwydd, 
Wele Elias. 

12 A phan elwyf fi oddi wrthyt ti, 
“yspryd yr ARGLWYDD a th gymmer 


di lle nis gwn i; a phan ddelwyf i ï: 


fynegi i Ahab, ac yntau heb dy gael 
di, efe a!m lladd i: ond y mae dy 
was di yn ofni yr ARGLWYDD o'm 
mebyd. 

13 Oni fynegwyd i'm harglwydd 
yr hyn a wneuthum i, pan laddodd 
Jezebel brophwydi yr ARGLWYDD, 
fel y cuddiais gannwr o brophwydi 
yr ARGLWYDD, bob yn ddengwr a 
deugain mewn ogof, ac y porthais 
hwynt â bara ac â dwfr? 

l4 Ac yn awr ti a ddywedi, Dos, 
dywed i'th arglwydd, Wele Elïas: 
ac efe am lladd i. 

15 A dywedodd Elïas, Fe mai 
byw ARGLWYDD y lluoedd, yr hwn 
yr wyf yn sefyll ger ei fron, heddyw 
yn ddïau yr ymddangosaf iddo ef. 

16 Yna Obadïah a aeth i gyfarfod 
Ahab, ac a fynegodd iddo. Ac Ahab 
a aeth i gyfarfod blïas. 

17 A phan welodd Ahab Blïas, 
Ahab a ddywedodd wrtho, Onid ti 
yw yr hwn Psydd yn blino Israel? 

18 Ac efe a ddywedodd, Ni flinais 
i Israel; ond tydi, a thŷ dy dad: 
am i chwi wrthod gorchymynion 
yr ARGLWYDD, ac i ti rodio ar ol 


' Baalim. 


19 Yn awr gan hynny anfon, a4 
chasgl attaf holl Israel i fynydd 
Carmel, a phrophwydi Baal, pedwar 
cant a deg a deugain, a phrophwydi 
y llwyni, pedwar cant, y rhai sydd 
yn- bwytta ar fwrdd Jezebel. 


at Ahab. 


Tân o'r nef 


20 Felly Ahab a anfonodd at holl 
feibion Israel, ac a gasglodd y pro- 
phwydi ynghyd i i fynydd Carmel. 

91 Ac Elïas a ddaeth at yr holl 
bobl, ac a ddywedodd, Pa hyd yr 
ydych chwi yn cloffi rhwng dau 
feddwl? os yr ARGLWYDD sydd 
Dpuw, cewch ar ei ol ef; ond os 
Baal, ewch ar ei ol yntau. A'r bobl 
nid attebasant iddo air. 

22 Yna y dywedodd Elïas wrth y 
bobl, * Myfi fy hunan wyf yn fyw o 
brophwydi yr ARGLWYDD; ond pro- 
phwydi Baal ydynt bedwar cant a 
dengwr a deugain. 

93 Rhodder ; gan hynny i ni ddau 
fustach: a dewisant hwy iddynt un 
bustach, a darniant ef, a. gcsodant 
ar goed, ond na osodant dân dano: 
a minnau a barottoaf y bustach ar- 
all, ac a'e gosodaf ar goed, ac ni 
roddaf dân dano. 

24 A gelwch chwi ar enw eich 
duwiau, a minnau a alwaf ar enw 
yr ARGLWYDD: ar DUW a attebo 
trwy dân, bydded efe Dpuw. A'r 
holÌ bobl a attebasant ac a ddy- 
wedasant, Da yw y * peth. 

95 Ac Elias a ddywedodd wrth 
brophwydi Baal, Dewiswch i chwi 
un bustach, a pharottôwch ef yn 
gyntaf; canys llawer ydych chwi: 
a gelwch ar enw eich duwiau, ond 
na osodwch dân dano. 

26 A hwy a gymmerasant y, bus- 
tach a roddasid iddynt, ac a'; par- 
ottoisant, ac a alwasant ar enw Baal 
o'r bore hyd hanner dydd, gan 
| Ne,re.| ddywedyd, Baal, “gwrando ni; ond 
| nid oedd llef, na neb yn atteb: a 
Neuwrh.| hwy a lammasant “ar yr allor a 
wnelsid. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 

906. 


c Edrych 
Jos. 24. 18. 


4 nen. 19. 
10, 14. 


& Heb. gair. 


27 A bu, ar hanner dydd, i Elias 
cu gw atwor hwynt, a_ dywedyd, 
Gwaeddwch â llef uchel: canys duw 
8 yw efe; naill ai *ymddiddan 4 mae, 
neu erlìd, neu ymdeithio y mac 
cfe; fo a allai ei fod yn cysgu, ac 
bm rhad ei ddeffro ef. 

28 A hwy a waeddasant â llef uch- 
cl, ac au torrasant eu hunain yn 
ol eu harfer â chyllill ac âg ellynod, 
nes i'r gwaed ffrydio ar nynt, 

99 Ac wedi iddi fyned dros han- 


| ik Neu, 
mf yrâo. 


| 
| 
| 


U Cor. Il. | nêr dydd, *a phrophwydo o honynt ' 


9 Heb, nes offvymmu yr Awyr-offrwm ; etto 

dyrchafu. | nid oedd, llef, na neb yn atteb, nac 

?*Neu, .|91 ystyried. 

»- 30 A dywedodd Elïas wrth yr holl 
bobl, Nesêwch attaf fi. A'r holl 
bobl a nesasant atto ef. Ac efe a 


368 


L£ BRENHINOEDD, XVIIL 


yn ysu offywm Ellas. 


gyweiriodd allor yr ARGLWYDD, 4? 
hon a ddrylliasid. 

91 Ac Elias a gymmerth ddeu- 
ddeg o gerrig, yn ol rhifedi llwyth- 
au meibion Jacob, yr hwn y daethai 
gair yr ARGLWYDD atto, gan ddy- 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
906. 













wedyd, “Israel fydd dy enw di. f Gen. 22. 
32 Ac efe a adeiladodd â'r meini 2 bren. .17. 


allor yn enw yr ARGLWYDD; ac â 
wnaeth ffos o gylch lle dau fesur 
o had, o amgylch yr allor. 

33 Ac efe a drefnodd y coed, ac a 
ddarniodd y bustach, ac a'ê gosod- 
odd ar y coed; 

34 Ac a. ddywedodd, Llenwch bed- 
war celyrnaid o ddwfr, a £ thywellt- 
wch ar y poeth- offrwm, ac ar y coed. 
Ac efe a ddywedodd, Gwnewch eil- 
waith ; a hwy a wnaethant eilwaith, 
Ac efe a ddywedodd, Gwnewch y 
drydedd waith ; a hwy a wnaethant 
y drydedd waith. 

35 A'r dyfroedd a aethant o am- 
gylch yr allor, ac a lanwodd y ffos 
o ddwfr. 

36 A phan offrymmid yr Awyr- 
offrwm, Elïas y Cropu a nes- 
aodd, ac a ddywedodd, O An- 
GLWYDD DDUW Abraham, Isaac, 
ac Israel, gwybydder heddyw mai 
tì sydd DDUW yn Israel, a minnau 
yn was ì ti, ac 7a trwy dy air di 
y gwneuthum i yr holl bethau hyn. 

37 Gwrando fi, O ARGLWYDD, 
gwrando fì, fel y gwypo y bobl hyn 
maì tydi 4 yr ARGLWYDD DDUW, 
ac mai ti a ddychwelodd eu calon 
hwy drachefn. 

38 Yna tân yr ARGLWYDD â syrth- 
iodd, ac a ysodd y poeth-offrwm, a'r 
coed, a'r cerrig, a'r llwch, ac a leib- 
lodd y dwfr ocdd yn y ffos. 

39 A'r holl bobl a welsant, ac a 
syrthiasant ar eu hwynebau, ac a 
ddywedasant, Yr ARGLWYDD, efe 
sydd DpUWw, yr ARGLWYDD, efe 
sydd DpDuw. 

40 Ac Elïas a ddywedodd wrthynt 
hwy, “ Deliwch brophwydi Baal ; na 
ddïanged gwr o honynt. A hwy 
au daliasant: ac bElïas a'u dygodd 
liwynt i waered i afon Cison, ac a'u 
lladdodd hwynt yno. 

41 Ac Elïas a ddywedodd wrth 
Ahab, Dos i fynu, bwytta ac ŷf; 
canys wele * drwst llawer o wlaw. 

42 Felly Ahab a aeth i fynu i 
fwytta ac i yfed. Ac Elïas a aeth i 
fynu i ben Carmel; 'ac a ymostyng- 
odd ar y ddaear, ac a osododd ei 
wyneb rhwng eì liniau; 


E£ Edrych 
Barn. 6, 20. 


h Exod, 3, . 


Barn, 6.21. 


k2 Dren, IO, 
25. 


3 Neu, 
8&wn tr wst 
gwlaw, 


1 Ta 6.2 
18, 


i Lef. 9. 24, 
2 Chron, 7. 
1 


_— 


yn 
CRIST 
Cylch 
906. 





m 2 bron, 4, 
29, 


* Heb, dy. 


aRuthl,17. 





b Num. ll. 
CRWN 4, 
a, 8. 


2 Heb. 
ŷw einioes, 


8 Heb, 
obennydd, 


HEas yn ffoi 
C 


43 Ac a ddywedodd wrth ei lango, 
Dos i fynu yn awr, edrych tu a'r 
môr. Ac efe a aeth i fynu ac a 
edrychodd, ac a ddywedodd, Nid 
oes dim. Dywedodd yntau, Dos 
etto saith waith. 

44 A'r seithfed waith y dywedodd 
efe, Wele gwmmwl bychan fel cledr 
llaw gwr yn dyrchafu o'r môr. A 
dywedodd yntau, Dos i fynu, dywed 
wrth Ahab, Rhwym dy gerbyd, a 
dos i w aered, fel nath rwystro y 
gwlaw. 

45 Ac yn yr ennyd honno y nef- 
oedd a dduodd gan gymmylau a2 
gwynt; a bu gwlaw mawr. Ac 
Ahab Ê farchogodd, ac a aeth i 
Jezreel. 

46 A llaw yr ARGLWYDD oedd ar 
Elïas; ac efe "a wregysodd ei lwyn- 
au, ac a redodd o flaen Ahab nes 
* ei ddyfod i Jezreel. 


PENNOD XIX. 


1 Elias, wrth fygwth Jezebel, yn ffoi 4 Beerseba; 
4 a phan oedd flin ganddo ei einioes, yn 
cael cysur gan angel. 9 Duw yn ymddangos 
iddo yw Horeb, ac yn eî anfon ef â enneinio 
Hazael, Jehu, ac Eliseus, 19. Eliseus, wedi 
canu yn iach ŵ'r eiddo, yn canlyn Elias. 

C Ahab a fynegodd i Jezebel yr 

oll a wnaethai Elïas; a 

chyd â phob peth, y modd y lladdasai 
efe yr holl brophwydi â'r cleddyf, 

2 Yna Jezebel a anfonodd gennad 
at Elias, gan ddywedyd, * Fel hyn y 
gwnelo y duwiau, ac fel hyn y 
chwanegont, oni wnaf erbyn y pryd 
hwn y fory dy einioes di fel einioes 
un o honynt hwy. 

3 A phan welodd efe hynny, efe a 
gyfododd, ac a aeth am ei einioes, 
ac a ddaeth i Beerseba, yr hon s ydd 
yn Judah, ac a adawodd ei langc 
yno. 

4 I Ond efe a aeth i'r anialwch 
daith diwrnod, ac a ddaeth ac a eis- 
teddodd dan ferywen ; ac Pa ddeis- 
yfodd *iddo gael marw: dywedodd 
hefyd, Digon yw; yn awr, AR- 
GLWYDD, cymmer fy, einioes: canys 
nid 4ydw? yf fi well na'm tadau. 

5 Ac fel yr oedd efe yn gorwedd ac 
yn cysgu dan ferywen, wele, angel 
a gyffyrddodd âg ef, ae a ddywed- 
odd wrtho, Cyfod, bwytta. 


6 Ac efe a edrychodd: ac wcle 


deisen wedi ei chrasu ar farwor, a 
phïolaid o ddwfr wrth ei “ben ef, 
Ac efe a fwyttaodd ac a yfodd, ac 
a, gysgodd drachefn. 

7 Ac ancel yr ARGLWYDD a ddaeth 


I. BRENHINOEDD, XIX ||... (Beraba. | 


drachefn yr aìl waith, ac a gyffyrdd- 
odd âg ef, ac a ddyw edodd, Cyfod 
“ bwytta; canys gy mae i ti lawer 
o ffordd. 

8 Ac efe a gyfododd, ac a fwytta- 
odd ac a yfodd; a thrwy rym y 
bwyd hwnnw y cerddodd efe “ddeu- 


gain niwrnod a deugain nos, hyd| is. 


9 Horeb mynydd Duw. 

9 TT Ac yno yr aeth efe i fewn 
ogof, ac a lettŷodd yno. Ac wele 
air yr ARGLWYDD atto ef; ac efe a 
ddywedodd wrtho, Beth a wne di 
yma, Elïas* 

l0 Ac efe a ddywedodd, *“Dygais |*J 
íawr zêl dros ARGLWYDD DDUW y 
lluoedd ; o herwydd i feibion Israel 
wrthod dy gyfammod di, a distryw- 
io dy allorau di, a lladd dy bro- 
phwydi â'r cleddyf: a fmi fy hunan 
a adawyd; a cheisio y maent ddwyn 
fy einioes innau. 

ll Ac efe a ddywedodd, Dos all- 
an, a saf yn y mynydd ger bron 
yr ARGLWYDD. Ac wele yr An- 
GLWYDD yn myned heibio, a & gwynt 

mawr a chryf yn rhwygo y myn- 
yddoedd, ac yn dryllio y creigiau o 
flaen yr ARGLWYDD ; ond nid oedd 
yr ARGLWYDD yn y gwynt: ac ar 
ol y gwynt, daear-oryn; omd nid 
ocdd Jr ARGLWYDD yn y ddaear- 


gryn 

12 Aa ar ol y ddaear-gryn, tân; 
ond nid ocdd yr ARGLWYDD yn y 
tân: ac ar ol y tân, llef ddistaw 
fain. 

13 A phan glybu Elïas, "efe a oblyg- 
odd ei wynob yn ei fantell, ac a acth 
allan, ac a safodd wrt» ddrws yr 
ogof. i Ac wele lef yn dyfod atto, 
yr hon a ddywedodd, Beth a wnei 
di yma, Elïas? 

14 F Dywedodd yntau, Dygais fawr 
zêl dros ARGLWYDD DDUW y llu- 
oedd; o herwydd i feibion Isracl 
wrthod dy gyfammod di, a distrywio 
dy allorau, a lladd dy brophwydi â âr 
cleddyf: a mi fy hunan a adawyd; 
a cheisio y maent fy einioes innau 
i'w dwyn hi ymaith. 

15 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrtho, Dos, dychwel i'th ffordd i 
anialwclhh Damascus: a phan ddel- 
ych, enneinia ! Hazael yn frenhin ar 
Syria ; 

16 A Jehu mab Nimsi a enneini 
di yn frenhin ar Israel; ac " Eliseus 

mab Saphat, o Abel-meholah, a en- 
hen di yn brophwyd yn dy le dy 

un, 





i Beerscba. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
906. 





c Felly 
Deut. 9. 9, 


Matt. 4.2. 
d Exud.8.1, 


e nend 11. 


f pen.1S. 22. 
g MOR 1.4. 
1.7. 

h Felly 
Exud. 3. 6. 
E 


SO. 


lad 9, 


k ad, 10. 


1 2 Dren. 8. 
13. 


m 2 Bren, 9. î' 
i, 2. 
n Luc 4, 27. 





Gwarchae ar Samaria. 





o 2 Bren. 9. 
14. &c. 
a10,6, &c, 
al3.3. 

P Edrych 
Hos. 6. 5. 

g Rhuf. ll. 
4, 

| 4 Neu, 
| adawaf. 


r Edrych 
Hos. 13. 2. 


| 
5 Matt. 8. 
21, 22. 
Luc 9. 61, 
62, 


901. 


17 9A'r hwn a ddïango rhag cleddyf 
Hazael, Jehu a'i lladd ef: ac P Eli- 
sêus a ladd yr hwn a ddïango rhag 
cleddyf Jehu. 

18 “A mi a *adewais yn Israel 
saith o filoedd, y gliniau oll ni phlyg- 
asant i Baal, 'a phob genau a'r nis 
cusanodd ef. 

19 1 Felly efe a aeth oddi yno, ac 
a gafodd Elisêus mab Saphat yn 
aredig, a deuddeg cwpl o ychaên o'i 
flaen, ac efe oedd gyd âr deuddeg- 
fed. Ac Elïas a aeth heibio iddo 
ef, ac a fwriodd ei fantell arno ef. 

20 Ac efe a adawodd yr ychain, 
ac a redodd ar ol Elïas, ac a ddy- 
wedodd, Attolwg, “gâd i mi gusanu 
fy nhad a'm mam, ac yna mi a 
ddeuaf ar dy ol.. Ac yntau a ddy- 
wedodd wrtho, Dos, dychwel; canys 
beth a wneuthum i ti? 

21 Ac efe a ddychwelodd oddi ar 
el ol ef, ac a gymmerth gwpl o ych- 
ain, ac a'u lladdodd, ac âg offer yr 


.| ychain *y berwodd efe eu cig hwynt, 


ac a'i rhoddodd i'r bobl, a hwy a 
fwyttasant. Yna efe a gyfododd ac 
a aeth ar ol Elïas, ac a'i gwasan- 
aethodd ef. 


PENNOD XX 

Benhadad, yn anfoddlawn î ŵrogaeth Ahab, 
yn gwarchae ar Samaria. 19 Lladd y 
Syriaid, trwy gynghor y prophwyd. 22 Y 
Syriaid, fel y dywedasaî y prophwyd î Ahab, 
yn dyfod yn e4 erbyn ef yn Aphec; 28 a 
thrwy aîr y propliwyd, a barn Duw, yn cael 
eu íaro drachefn, 91 ac yn ymrôi, ac Ahab 
dan ammod yn gollwng ymaith Benhadad. 
95 Y prophwyd, tbrwy ddammeg, yn peri $ 
Ahab eî farnu eî hun, ac yn datgan barn 
Duw yn eî erbyn ef. 
AUR HADAD brenhin Syria a 

gasglodd ei holl lu, a deuddeg 
brenhin ar hugain gyd âg ef, a 
meirch, a cherbydau : ac efe a aeth 
i fynu, ac a warchaeodd ar Sa- 
maria, ac a ryfelodd i'w herbyn hi. 

2 Ac efe a anfonodd genhadau at 
Ahab brenhin Israel, i'r ddinas, 

3 Ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn 
y dywed Benhadad, Dy arian a'th 
aur sydd eiddof fì; dy wragedd 
hefyd, ath feibion glanaf, ydynt 
eiddof fi. 

4 A brenhin Israel a attebodd ac a 
ddywedodd, Yn ol dy air di, fy ar- 
glwydd frenhin, myfi ar hyn oll 
sydd, gennyf ydym eiddot ti. 

5 A'r ceenhadau a ddychwelasant, 
ac a ddywedasant, Fel hyn yr ym- 
adroddodd Benhadad, gan ddywed- 
yd, Er i mi anfon attat ti, gan ddy- 


pl 


L BRENHINOEDD, XX. 


wedyd, Dy arian a'th aur, a'th wrag- 
edd, a'th feibion, aroddi dii mi: 

6 Eto ynghylch y pryd Awn y fory 
yr anfonaf fy ngweision attat ti, a 
hwy a chwiliant dy dŷ di, a thai dy 
weision: a phob peth dymunol yn 
dy olwg a gymmerant hwy yn eu 
dwylaw, ac a'ê dygant ymaith. 

7 Yna brenhin Israel a alwodd 
holl henuriaid y wlad, ac a ddy- 
wedodd, Gwybyddwch, attolwg, a 
gwelwch mai ceisio drygioni y mae 
hwn: canys efe a anfonodd attaf fì 
am fy ngwragedd, ac am fy meib- 
ion, ac am fy arian, ac am fy aur; 
ac nis * gommeddais ef. 

8 Yr holl henuriaid hefyd, a'r holl 
bobl, a ddywedasant wrtho ef, Na 
wrando, ac na chyttuna âg e/. 

9 Am hynny y dywedodd efe wrth 
genhadau Benhadad, Dywedwch i'm 
harglwydd y brenhin, 47 yr hyn oll 
yr anfonaist ti at dy was ar y cyntaf, 
mi a'i gwnaf: ond ni allaf wneuthur 
y peth hyn. A'r cenhadau a aethant, 
ac a ddygasant air iddo drachefn. 

10 A Benhadad a anfonodd atto ef, 
ac a ddywedodd, * Fel hyn y gwnelo 
y duwiau i mi, ac fel hyn y chwan- 
egont, os bydd pridd Samaria ddig- 
on o ddyrneidiau i'r holl bobl sydd 
*i'm canlyn i. 

11 A brenhin Israel a attebodd ac a 
ddywedodd, Dywedwch wrtho, Nac 
ymffrostied yr hwn a wregyso e: 
arfau, fel yr hwn sydd yn eu diosg. 

12 A phan glywodd efe y *peth 
hyn, (ac efe yn yfed, efe a'r brenhin- 
oedd, yn y pebyll) efe a ddywed- 
odd wrth ei weision, Ymosodwch, 
A hwy a ymosodasant yn erbyn y 
ddinas. 

13 1 Ac wele, rhyw brophwyd a 
nesaodd at Ahab brenhin Israel, ac 
a ddywedodd, Fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD; Oni welaist ti yr holl 
dyrfa fawr hon? wele, mi a'i rhoddaf 
yn dy law di heddyw, fel y gwypech 
mai myfi 412 yr ARGLWYDD. 

14 Ac Ahab a ddywedodd, Trwy 
bwy? Dywedodd yntau, Fel hyn y 
dywed yr ARGLWYDD; Trwy ? wŷr 
ieuaingc tywysocion y taleithiau. Ac 
efe a ddywedodd, Pwy a *drefna y 
fyddin? Dywedodd yntau, Tydi. 

15 Yna efe a gyfrifodd wŷr ieuaingc 
tywysogion y taleithiau, ac yr oedd- 
ynt yn ddau cant a deuddeg ar 
hugain: ac ar eu hol hwynt efe a 
gyfrifodd yr holl bobl, cwbl o feib- 
ion Israel, yn saith mil. 


Gorchfygu y Syriaid 


Cyn 
CRIST 
901 





2 Heb, 
cedwaîs 
oddi wrtho. 


& pen, Ì9, 2, 


$ Heb, 
neu, tvrth 
fu nhraed ; 
Felly 
Exod, 11. 8 


4 Heb, 
gaîr hwn. 


6 Nen, 
wweision. 


6 Heb, 
rwym y. 





o710 





mewn dwy frwydr. 


Cyn 16 A hwy a aethant allan ganol 
GRIL dydd. A Benhadad oedd yn yfed 
yn feddw yn y pebyll, efe a'r bren- 
hinoedd, y deuddeg brenhin ar hug- 
ain oedd yn ei gynnorthwyo ef. 

l7 A gwŷr ieuaingc tywysogion y 
taleithiau a aethant allan yn gyn- 
taf: a Benhadad a anfonodd alian, 
a hwy a fynegasant iddo gan ddy- 
wedyd, Daeth gwŷr allan o Samaria. 
| 18 Ac efe a ddywedodd, Os am 
| heddwch y daethant allan, deliwch 

hwynt yn fyw; ac os i ryfel y daeth- 
ant allan, deliwch hwynt yn fyw. 

19 Felly yr aethant hwy allan o'r 
| ddinas, sef gwŷr ieuaingc tywysog- 
| ion y taleithiau, a'r llu yr hwn oedd 
| ar eu hol hwynt, 

20 A hwya laddasant bawb ei wr: 
a'r Syriaid a ffoisant, ac Ísrael a'u 
herlidiodd hwynt: a Benhadad bren- 
hin Syria a ddïangodd ar farch, gyd 
â'r gwŷr meirch. 

91 A brenhin Israel a aeth allan, ac 
a darawodd y meirch a'r cerbydau, 
ac a laddodd y Syriaid â lladdfa 
fawr, 

22 4 A'r prophwyd a nesaodd at 
frenhin Israel, ac a_ ddywedodd 
wrtho, Dos, ymgryfhâ, gwybydd 
hefyd, ac edrych beth a wnelech ; 
canys ym mhen y flwyddyn brenhin 
Syria a ddaw i fynu i'th erbyn di. 

23 A gweision brenhin Syria a 
ddywedasant wrtho ef, Duwiau y 
mynyddoedd gyw eu duwiau hwynt, 
am hynny trech fuant na ni: ond 
ymladdwn â hwynt yn y gwastad- 
edd, a ni a'u gorthrechwn hwynt. 

24 A gwna hyn; Tyn ymaith y 
brenhinoedd bob un o'i le, a gosod 
gapteniaid yn eu lle hwynt. 

25 Rhifa hefyd i ti lu, fely llu a. 
“ gollaist, meirch am feirch, a cher- 
byd am gerbyd: a ni a ymladdwn 
â hwynt yn y gwastattir, ac a'u gor- 
threchwn hwynt. Ac efe a wran- 
dawodd ar eu llais hwynt, ac a 
wnaeth felly. 

26 Ac ym mhen y flwyddyn Ben- 
hadad a gyfrifodd y Syriaid, ac a 
aeth,i fynu i Aphec, i *ryfela yn 
erbyn Israel. 

27 A meibion Israel a gyfrifwyd, 
ac oeddynt oll yn bresennol, ac a 
aethant i'w cyfarfod hwynt: a meib- 
ion Israel a wersyllasant ar eu cyf- 
er hwynt, fel dwy ddïadell fechan 
o eifr ; a'r Syriaid oedd yn llenwi y 
wlad. 

28 4 A gwr i DDUw a nesaodd, ac 





| 7 Heb. 
gwympodd, 


| Au ——  ———  —_—_— ——— -— _ _  ———————  _—————  —. ..—._-_—_—_—_—-. _———-—————————_— —_—  —-  —--—-—-- —__—_—_——-_-- | —-——-—  — —  ———— 


I. BRENHINOEDD, XX. 


Arbed Benhadad. 


a lefarodd wrth frenhin Israel, ac a 
ddywedodd, Fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD; O herwydd dywedyd 
o'r Syriaid, DUw y mynyddoedd 
Vw yr ARGLWYDD, ac nid Duw y 
dyffrynoedd 4yw efe; am hynny y 
rhoddaf yr holl dyrfa fawr hon i'th 
law dì, a chwi a gewch wybod mai 
myfi yw yr ARGLWYDD. 

29 A hwy a wersyllasant y naill ar 
gyfer y llall saith niwrnod.” Ac ar y 
seithfed dydd y rhyfel a aeth yng- 
hyd: a meibion Israel a laddasant 
or Syriaid gân mil o wŷr traed 
mewn un diwrnod. 

30 A'r lleill a ffoisant i Aphec, i'r 
ddinas; a'r mur a syrthiodd ar saith 
mil ar hugain o'r gwŷr a adawsid : a 
Benhadad a ffodd, ac a ddaeth i'r 
ddinas o ystafell i ystafell. 

31 4 A'i weision a. ddywedasant 
wrtho, Wele yn awr, clywsom am 
frenhinoedd tŷ Israel, mai brenhin- 
oedd trugarog ydwymt hwy: gosod- 
wn, attolwg, sachlïan am ein llwyn- 
au, a rhaffau am ein pennau, ac awn 
at frenhin Israel; ond odid efe a 
geidw dy einioes di. 

32 Yna y gwregysasant sachlïan 
am eu llwynau, a rhaffau am eu pen- 
nau, ac a ddaethant at frenhin Is- 
rael, ac a ddywedasant, Benhadad 
dy was a ddywed, Attolwg gâd i mi 
fyw. Dywedodd yntau, A ydyw efe 
etto yn fyw ? fy mrawd yw efe. 

33 A'r gwŷr oedd yn disgwyl yn 
ddyfal a ddeuai dîm oddi wrtho 
ef, ac a4 cipiasant ar frys: ac a 
ddywedasant, Dy frawd Benhadad. 
Dywedodd yntau, Ewch, dygwch ef. 
Yna Benhadad a ddaeth allan atto 
ef; ac efe a barodd iddo ddyfod i 
fynu i'r cerbyd. 

34 A Benhadad a ddywedodd 
wrtho, Y dinasoedd a ddug fy nhad 
i oddi ar dy dad di, a roddaf dra- 
chefn ; a chei wneuthur heolydd i ti 
yn Damascus, fel y gwnaeth fy nhad 
yn Samaria. A dywedodd ARhab?, 
Mi a'th ollyngaf dan yr ammod Awn. 
Felly efe a wnaeth gyfammod âg ef, 
ac ai gollyngodd ef ymaith. 

35 $ A rhyw wr o Pfeibion y pro- 
phwydi a ddywedodd wrth ei gym- 
mydog “trwy air yr ARGLWYDD, 
Taro fi, attolwg. A'r gwr a wrthod- 
odd ei daro ef. 

36 Dywedodd yntau wrtho, O her- 
wydd na wrandewaist ar lais yr 
ARGLWYDD, wele, pan elech oddi 
wrthyf, llew a'th ladd di, Ac efe a 


b 2 lren. 2. 
3, 6,7, 15. 


c pen, 13, 
17, 18. 








Ahab yn chwennych 


Cyn 
CRIS 
900. 





d pen, 18,24, 


es Edrych 
2 Sam. 12. 
1, &c. 


9 Heb. 
bwysi. 


| * Heb. nid 
oedd efe. 


f pen. 22, 
2 1— 97. 


S9! 


al Sam. 8. 
14, 


2 Heb, yn 
dy olwg. 


b Lef, 25.29. 
Num.36.7 








aeth oddi wrtho ef, a 1llew a'i cyf- 
arfu ef, ac ai lladdodd. 

37 Yna efe a gafodd wr arall, ac 
a ddywedodd, Taro fi, attolwg. A'r 
gwr o'i tarawodd ef, gan eê daro 
a'2 archolli. ; 

38 Felly y prophwyd a aeth ym- 
aith, ac a safodd o flaen y brenhin 
ar y ffordd, ac a ymddïeithrodd â 
lludw ar ei wyneb. 

39 A *phan ddaeth y brenhin 
heipio, efe a lefodd ar y brenhin, 
ac 2 ddywedodd, Dy was a aeth i 
ganol y rhyfel, ac wele, gwr a drodd 
heibio, ac a ddug wr attaf fi, ac a 
ddywedodd, Cadw y gwr hwn: os 
gan golli y cyll efe, yna y bydd dy 
einioes di yn lle ei einioes ef, neu 
ti a?deli dalent o arian. 

40 A thra yr oedd dy was yn ym- 
drôl yma ac accw, “efe a ddïang- 
odd. A brenhin Israel a ddywed- 
odd wrtho, Felly y bydd dy farn 
dì; tì a; rhoddaist a? lawr. 

41 Ac efe a frysiodd, ac a dynnodd 
ymaith y lludw oddi ar ei wyneb: 
a brenhin Israel a'i hadnabu ef, mai 
o'r prophwydi 47 oedd, efe. 

42 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
fO herwydd i ti ollwng ymaith o'th 
law y gwr a nodais i'w ddifetha, dy 
einioes di fydd yn lle ei einioes ef, 
a'th bobl di yn lle ei bobl ef. 

43 A brenhin Israel a aeth i'w dŷ 
ei hun yn drist ac yn ddigllawn, ac 
a ddaeth i Samaria. 

PENNOD XXI. 


1 Ahab yn alhrist am ei naccâu o winllan Na- 
both. 5 Naboth, ar lyllyrau Jezebel, yn cael 
barn $ farw am gabledd: 15 ac Ahab yn 
perchennogi eì winllan ef. 17 Elias yn dat- 
gan barn Duw yn erbyn Ahab a Jezebel, 25 
A Duw, ar edifeirwch Ahab, yn oedi eî farn- 
edigaelh. 


DIGWYDDODD ar ol y peth- 

au hyn, fod gwinllan gan Na- 
both y Jezreeliad, yr hon oedd yn 
Jezrecl, wrth balas Ahab brenhin 
Samaria, 

2 Ac Ahab a lefarodd wrth Na- 
both, gan ddywedyd, Dyro i mi dy 
“winllan, fel y byddo hi i mi yn 
ardd lysiau, canys y m74ae hi yn agos 
i'm tŷ i: a mi a roddaf i tì am dani 
hi winllan well na hi; mew, os da 
fydd “gennyt, rhoddaf i ti ei gwerth 
hi yn arian. 

3 A Naboth a ddywedodd wrth 


Ahab, Na atto yr ARGLWYDD Pi mi 


Eze.46. | roddi tref-tadaeth fy hynafiaid i ti. 


13 


4 Ac Ahab a ddaeth i'w dŷ yn 


o 


I. BRENHINOEDD, XXI. 





athrist ac yn ddigllawn, o herwydd 
y gair a lefarasai Naboth y Jezreel- 
iad wrtho ef; canys efe a ddywed- 
asai, Ni roddaf i ti dref-tadaeth fy 
hynafiaid. Ac efe a orweddodd ar 
ei wely, ac a drodd ei wyneb ym- 
aith, ac ni fwyttâi fara. 

5 4 Ond Jezebel ei wraig a ddaeth 
atto ef, ac a ddywedodd wrtho, Pa- 
ham y mae dy yspryd mo athrist, 
ac nad wyt yn bwytta bara? 

6 Ac efe a ddywedodd wrthi, O 
herwydd i mi lefaru wrth Naboth y 
Jezreeliad, a dywedyd wrtho, Dyro 
i mi dy winllan er arian: neu, os 
mynni di, rhoddaf i ti winilan am 
dani. Ac efe a ddywedodd, Ni 
roddaf i ti fy ngwinllan. 

7 A Jezebel ei wraig a ddywed- 
odd wrtho, Ydwyt ti yn awr yn 
teyrnasu ar Israelf cyfod, bwytta 
fara, a llawenyched dy galon; myfi 
a roddaf i ti winllan Naboth y Jez- 
reeliad, 

8 Felly hi a ysgrifenodd lythyran 
yn enw Ahab, ac aw seliodd â'i sêl 
ef, ac a anfonodd y llythyrau at 
yr henuriaid, ac at y pennaethiaid 
oedd yn eì ddinas yn irigo gyd â 
Naboth. | 

9 A hi a ysgrifenodd yn y llyth- 
yrau, gan ddywedyd, Cyhoeddwch 
ympryd, a gosodwch Naboth uwch 
ben y bobl. 

10 Cyflêwch Aefyd ddau wr o feib- 
ion y fall, gyferbyn âg ef, i dystiol- 
aethu i'w erbyn ef, gan ddywedyd, 
Ti “a geblaist DDUuw ar brenhin. 
Ac yna dygwch ef allan, a *llabydd- 
iwch ef, fel y byddo efe marw. 

ll A gwŷr ei ddinas, sef yr henur- 
iaid a'r pennaethìaid, y rhai oedd 
yn trigo yn ei ddinas ef, a wnaeth- 
ant yn ol yr hyn a anfonasaì Jeze- 
bel attynt hwy, ac yn ol yr hyn 
oedd ysgrifenedig yn y llythyrau a 
anfonasai hi attynt hwy. 

12 Cyhoeddasant ympryd, a chyf- 
leasant Naboth uwch ben y bobl. 

13 A dau wr, o feibion y fall, a 
ddaethant, ac a_eisteddasant ar ei 
gyfer ef: a gwŷr y fall a dystiolaeth- 
asant yn ei erbyn ef, sef yn erbyn 
Naboth, ger bron y bobl, gan ddy- 
wedyd, Naboth a gablodd DDUW 
a'r brenhin. Yna hwy a'i dygasant 
ef allan o'r ddinas, ac a'i llabyddias- 
ant * ef â meini, fel y bu efe farw. 

14 Yna yr anfonasant hwy at Jeze- 
bel, gan ddywedyd, Naboth a lab- 
yddiwyd, ac a fu farw. 





gwinllan Naboth. 


Cyn 
CRIST 
899, 


cr Pry, 
Lof, 24. 15, 


y] 


Act. 6.11. 
d Lef, 24, 14. 


$ Edrych 


2 Uren, 9. 
2b. 
899, 


— uy — ss. . . . —. — — — — —. — — — ” a  “. . s. . . ..— .”. .*.  ÎÎ_ GG — .—., sd 


| Edifearwch Ahab. 


Cyn 
CRIST |ìo Naboth, a'i farw, Jezebel a dd 





f pen. 22, 38. 


£ 2 Bren, 


Rhuf, 7.14. 


hpen.l4,10, 
Bren. 9. 
8, 





11 Sam, 25. 
22. 
k pen, 14, 10. 


ì pen. 15. 29. 

m pen. 16. 
3,1. 

n 2 Bren. 9. 
96. 


8 Nen, 
glawdd. 


epen.l4.1l. 
a 16.4, 


P pen, 16. 
20, & 


30, &c. 


! € Gen. 15. 
| 16. 


15 $ A phan glybu Joezebel labydd- 
| y 
wedodd wrth Ahab, Cyfod, perchen- 
noga winllan Naboth y Jezreeliad, 
yr hwn a wrthododd & rhoddi i ti 
er arian; canys nid byw Naboth, 
eithr marw yw. 


16 A phan glybu Ahab farw Na-|yd 


both, Ahab a gyfododd i fyned i 
waered i winllan Naboth y Jezreel- 
iad, i gymmeryd meddiant ynddi. 

17 1 A gair yr ARGLWYDD a 
ddaeth at Elias y Thesbiad, gan 
ddywedyd, 

18 Cyfod, dos i waered i gyfarfod 
Ahab brenhin Israel, yr hwn sydd 
yn Samaria: wele efe y'ngwinllan 
Naboth, yr hon yr aeth efe i waered 
iddi i'w meddiannu. 

19 A llefara wrtho ef, gan ddy- 
wedyd, Fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD, Â leddaist ti, ac a_ fedd- 
iennaist hefyd? Llefara hefyd wrtho 
ef, gan ddywedyd, Fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD, Yn y fan lle y llyf- 
odd y cwn waed Naboth, fy llŷf 
cwn dy waed dithau hefyd. 

20 A dywedodd Ahab wrth Elias, 
A gefaist ti fi, O fy ngelyn? Dywed- 
odd yntau, Cefais: oblegid i ti 
ymwerthu i wneuthur yr hyn sydd 
ddrwg yngolwg yr ARGLWYDD. 

21 Wele Ffi yn dwyn drwg arnat 
ti, ami a dynnaf ymaith dy hil- 
iogaeth di, ac a dorraf oddi wrth 
Ahab 'yr hwn a biso ar bared, Fy 
gwarcha€eedig hefyd, a'r gweddill- 
edig yn Israel: 

22 A.mi a wnaf dy dŷ di fel tŷ 
! Jeroboam mab Nebat, ac fel tŷ 
mbBbaasa mab Ahïah, o herwydd y 
digter trwy yr hwn 4'm digiaist, ac 
y gwnaethost ì Israel bechu. 

23 Am "Jezebel hefyd y llefarodd 
yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Y 
cwn a fwyíty Jezebel wrth *fur 
Jezreel. 

249Y cwn a fwytty yr hwn a fyddo 
marw or eiddo Ahab yn y ddinas: 
ar hwn a fyddo marw yn y maes 
a fwytty adar y nefoedd. 

25 4 Dïau Pna bu meb fel Ahab, 
yr hwn a ymwerthodd ìi wneuthur 
drwg yngolwg yr ARGLWYDD: O 
Iherwydd Jezebel ei wraig a'i han- 
nogai ef. 

26 Ac efe a wnaefh yn ffiaidd 
iawn, gan fyned ar ol dclwau, yn ol 
yr hyn oll “a wnaeth yr Amoriaid, 
y rhai a yrrodd yr ARGLWYDD allan 
o flaen meibion Israel. 


83 


I. BRENHINOEDD, XXII. 


27 A phan glybu Ahab y gciriau 
hyn, efe a rwygodd ei ddillad, ac a 
osododd sachlïan am ei gnawd, ac a 
ymprydiodd, ac a orweddodd mewn 
sachlïan, ac a gerddodd yn araf. 

28 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth 
at Elïas y Thesbiad, gan ddywed- 


2 

29 Oni weli di fel yr ymostwng 

Ahab ger fy mron? am iddo ymos- 

twng ger fy mron i, ni ddygaf y 

drwg yn ei ddyddiau ef; ond "yn 

nyddiau ei fab ef y dygaf y drwg 

ar ei dŷ ef. 

PENNOD XXII 

1 Ahab wedi eî dwyllo gan y gau-brophwydâ, 
yn ol gaîr Micheah, yn cael, eî ladd yn Ra- 
moth-Gilead. 91 Y cwn yn llyfu ei waed ef, 
ac Ahaziah yn teyrnasu ar ei ol ef. 41 Da- 
ionus lywodraelh Jehosaphat, 45 a'i weith- 
redoedd. 50 Jehoram yn frenhin ar ei ol ef. 
51 Drygionus lywodraeth Ahazïah. 


BUANT yn aros dair blynedd 
heb ryfel rhwng Syria ac Is- 
rael. 

2 Ac yn y drydedd flwyddyn, * Je- 
hosaphat brenhin Judah a ddaeth 
i waered at frenhin Israel. 

3 A brenhin Israel a ddywedodd 
wrth ei weision, Oni wyddoch mai 
eiddo ni 4w Ramoth-Gilead, a'n bod 
ni yn tewi, heb ei dwyn hi o law 
brenhin Syria? 

4 Ac efe a ddywedodd wrth Je- 
hosaphat, A âi di gyd â mi i ryfel 
i Ramoth-Gilead? A Jehosaphat a 
ddywedodd wrth frenhin Israel, » Y 
ydwyf fi fel tithau, fy mhobl i fel 
dy bobl dithau, fy meirch i fel dy 
feirch dithau. 

5 Jehosaphat hefyd a ddywedodd 
wrth frenhin Israel, Ymgynghora, 
attolwg, heddyw â gair yr AR- 
GLWYDD. 

6 Yna brenhin Israel a gasglodd 
y prophwydi, ynghylch pedwar cant 
O wŷr, ac a ddywedodd wrthynt, 
A âf fi yn erbyn Ramoth-Gilead i 
ryfel, neu a beidiaf fi? Dywedas- 
ant hwythau, Dos i fynu; canys yr 
ARGLWYDD aì dyry hi yn llaw y 
brenhin. 

7 A “Jehosaphat a_ ddywedodd, 
Onid oes yma um prophwyd i'r AR- 
GLWYDD mwyach, fel yr ymgyng- 
horem âg ef? 

8 A brenhin Israel a ddywedodd 
wrth Jehosaphat, Y mae etío un 
gwr trwy yr hwn y gallem ymgyng- 
hori âr ARGLWYDD: eithr cas yw 
gennyf fi ef; canys ni phrophwyda 
efe i mi ddaioni, namyn drygioni; 


Twylo Ahab. 


Oyn 
CRIST 
899, 


T2 Bren. 9. 
25. 


b 2 Bren. 8. 
tf 

























c 2 Bren. 3. 
Al, 









mynyddoedd, fel defaid ni byddai 
iddynt fugail. A dywedodd yr An- 
GLWYDD, Nid oes feistr arnynt hwy; 
dychweled pob un i'w dŷ ei hun 
mewn heddwch. 
18 A brenhin Israel a ddywedodd 
wrth Jehosaphat, Oni ddywedais i 
| wrthyt ti, na phrophwydai efe dda- 
ioni ì mi, eithr drygioni? 
19 Ac efe a ddywedodd, Clyw gan 


eJobl.6. 
O Pa dl 


Dan. T 10. ; - 
zech.1.10.| hynny air yr ARGLWYDD: Gwelais 
1. , JT ARGLWYDD yn eistedd ar ei 


14. | orseddfa, a “holl lu y nefoedd yn 


oid 














Lladd Ahab IL. BRENHINOEDD, XXII. yn Ramoth-Guead. 
ms Micheah mab Jimlah gyw efe. A | sefyll yn ei ymyl, ar ei law ddehau! a 
sf. | dywedodd Jehosaphat, Na ddywed- | ac ar ei law aswy. 891. 
ed y brenhin felly. 20 A'r ARGLWYDD a ddywedodd, 

9 Yna brenhin Israel a alwodd | Pwy a dwylla Ahab, fel yr elo efei, 

7?Nen, jar un o'i ystafellyddion, ac a ddy- fynu ac y syrthio yn Ramoth-Gilead? 
“me | wedodd, Prysura 4a Micheah mab | Ac un a ddywedodd fel hyn, ac, 
Jimlah. arall oedd yn dywedyd fel hyn. 

10 A brenhin Israel a Jehosaphat | 921 Ac yspryd a ddaeth allan, ac a 
brenhin Judah oeddynt yn eistedd | safodd ger bron yr ARGLWYDD, ac. 
bob un ar eì deyrn-gadair, wedi | a ddywedodd, Myfi a'i twyllaf ef. 
gwisgo eu breninol wisgoedd, mewn | A dywedodd yr ARGLWYDD wrtho, 
llannerch wrt ddrws porth Sama- | Pa fodd ? 
ria; ar holl brophwydi oedd yn | 22 Dywedodd yntau, Mi a âf allan, 
prophwydo ger eu bron hwynt. ac a fyddaf yn yspryd celwyddog 

11 A Sedecïah mab Cenaanah a | y'ngenau ei holl brophwydi ef. Ac, 
wnaeth iddo gyrn heiyrn; ac efe a. | efe a ddywedodd, fTwylli a gorch- |'Barn.9 
ddywedodd, Fel hyn y dywedodd | fygi ef: dos ymaith, a gwna feliy. | Job1.is 
yr ARGLWYDD, A'r rhai hyn y corni |. 23 Ac yn awr wele, yr ARGLWYDD | 2 Thess. 8, 
di y Syriaid, nes i ti eu difa hwynt. | a roddodd yspryd celwyddog yng" 

12 A'r holl brophwydi oedd yn | ngenau dy hoìl brophwydi hyn; a'r 
prophwydo fel hyn, gan ddywed- | ARGLWYDD a lefarodd ddrwg am 
yd, Dos i fynu i Ramoth-Gilead, a | danat ti. 
llwydda: canys yr ARGLWYDD a4| 924 Ond Sedecïah mab Cenaanah 
dyry A yn llaw y brenhin. a nesaodd, ac a darawodd Mi- 

13 A'r gennad a aethai i alw | cheah dan ei gern, ac a ddywed- 
Micheah a lefarodd wrtho ef, gan | odd, “Pa ffordd yr aeth yspryd yr “hron 
ddywedyd, Wele yn awr eiriau y | ARGLWYDD oddi wrthyf fi i ym- 
prophwydi yn un-air yn dda i'r | ddiddan â thydi? 
brenhin: bydded, attolwg, dy air | _ 25 A Micheah a ddywedodd, Wele, 
dithau fel gair un o honynt, a dy- | ti a gei weled y dwthwn hwnnw, 
wed y goreu. pan elych di o ystafell i ystafell i 

14 A dywedodd Micheah, Fel ma | ymguddio. 
byw yr ARGLWYDD, yr hyn a ddy- | 26 A brenhin Israel a ddywedodd, 
wedo yr ARGLWYDD wrthyf, hynny | Cymmer Micheah, a dwg ef yn ei 
a lefaraf fi. ol at Amon tywysog y ddinas, ac 

15 ŷ Felly efe a ddaeth at y bren- | at Joas mab y brenhin; 
hin. A'r brenhin a ddywedodd | 97 A dywed, Fel hyn y dywed y 
wrtho, Micheah, a awn ni i ryfel yn | brenhin; Rhowch hwn yn y carch- 
erbyn Ramoth-Gìlead, ai peidio? | ardy, a bwydwch ef â bara cystudd 
Dywedodd yntau wrtho, Dos i fynu, | ac â dwfr blinder, nes i mi ddyfod 
a llwydda; canys yr ARGLWYDD a'ê | mewn heddwch. 
dyry A yn llaw y brenhin. 28 A dywedodd Micheah, Os gan 

16 A'r brenhin a ddywedodd wrtho, 

Pa sawl gwaith y'th dynghedaf di, | heddwch, ni lefarodd yr ARGLWYDD 
na ddywedech wrthyf ond gwirion- | ynof fi. Dywedodd hefyd, Gwran-; 
edd yn enw yr ARGLWYDD? dêwch hym yr holl bobl. 

l7 Ac efe a ddywedodd, Gwelais | 29 Felly brenhin Israel a Jehosa- 

aMat.9. |holl Israel “ar wasgar ar hyd y | phat brenhin Judah a aethant i 


fynu ìi Ramoth-Gilead. 
30 A brenhin Israel a ddywedodd 
wrth Jehosaphat, *Mi a newidiaf |$Neu pam 
fy nillad, ac a âf i'r rhyfel; ond) eiddilad, 
gwisg di dy ddillad dy Aun. A|vŵrrhye. 
brenhin Israel Pa newidiodd e4 |h2Ghron. 
ddillad, ac a aeth i'r rhyfel. ” 
31 A brenhin Syria a orchymyn- 
asai ì dywysogion y cerbydau oedd 
ganddo, sef deuddeg ar hugain, 
gan ddywedyd, Nac ymleddwch â 
bychan nac â mawr, ond â brenhin 


ddychwelyd y dychweli di mewn 
Israel yn unig. 


——— —_——— ___ eol. ._oo.,Ŵ> 






897. 


1 2 Chron, 
18. 31. 


5 Heb. 
y cysswlll 
a'r ddw 


Jronueg. 


6 Heb. 
ddyrchaf- 
odd. 


T7 Heb 
fynwes. 


— kpen.21.19. 


Doionus lywodraeth 






32 A phan welodd tywysogion y 
cerbydau Jehosaphat, hwy a ddy- 
wedasant, Dïau brenhin Israel 42v 
efe. hwy a droisant i ymladd 
yn ei erbyn ef: a Jehosaphat ia 
waeddodd. 

33 A phan welodd tywysogion y 
cerbydau nad brenhin Israel oedd 
efe, hwy a ddychwelasant oddi ar 
ei ol ef. 

31 A rhyw wr a dynnodd mewn 
bwa *ar ei amcan, ac a darawodd 
frenhin Israel rhwng ? cyssylltiadau 
y llurig: am hynny efe a ddywed- 


dwj |odd wrth ei gerbydwr, Tro dy law, 


a dwg fi allan o'r fyddin; canys fe 
a'm clwyfwyd i. 

35 A'r rhyfel a *gryfhaodd y dw- 
thwn hwnnw: ar brenhin a gyn- 
helid i fynu yn ei gerbyd yn erbyn 
y Syriaid; ac efe a fu farw gyd â'r 
hwyr: a gwaed yr archoll a ffryd- 
iodd ìi “ganol y cerbyd. 

36 Ac fe aeth cyhoeddiad trwy 
y gwersyll ynghylch machludiad yr 
haul, gan ddywedyd, led pob un 
i'w ddinas, a phob un i'w wlad ei 
hun. 

37 4 Felly y bu farw y brenhin, 
ac y daeth efe i Samaria; a hwy a 
gladdasant y brenhin yn Samaria. 

30 A golchwyd ei gerbyd'ef yn 
llyn Samaria; a'r cwn a lyfasant ei 
waed ef: yr arfau hefyd a olchwyd; 
ïyn ol gair yr ARGLWYDD, yr hwn 
a lefarasai efe. 

39 A'r rhan arall o hanesion Ahab, 
a'r hyn oll a wnaeth efe, a'r tŷ 'ifori 
a adeiladodd efe, ar holl ddinas- 
oedd a adeiladodd efe, onid ydynt 
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr chro- 
nicl brenhinoedd Israel? 

40 Felly Ahab a hunodd gyd â'i 
dadau; ac Ahazïah ei fab a deyrn- 
asodd yn ei le ef. 

41 4 A TJehosaphat mab Asa a 


' |aeth yn frenhin ar Judah yn y bed- 


waredd flwyddyn i Ahab brenhin 
Israel. 

42 Jehosaphat oedd fab pymtheng 
mlwydd ar hugain pan aeth efe yn 
frenhin; a phìm mlynedd ar hug- 


379 


IL BRENHINOEDD, XXII. 


Jehosaphat. 









ain y teyrnasodd efe yn Jerusalem. 
Ac enw ei fam ef oedd Azubah, 
merch Silhi, 

43 Ac efe a rodiodd yn holl ffordd 
Asa ei dad, ni ŵyrodd efe oddi 
wrthi hi, can wneuthur y> An oedd 
uniawn yngolwg yr ARGLWYDD. 
Er "hynny ni thynnwyd ymaith yr 
uchelfeydd; y bobl oedd etto yn 
offrymmu ac yn arogl-darthu yn yr 
uchelfeydd. 

44 A “Jchosaphat a heddychodd 
â brenhin Israel. 

45 A'r rhan arall o hanes Jehosa- 
phat, a'ì rymmusdra a wnaeth efe, 
a'r modd y rhyfelodd efe, onid 14d- 
yn& hwy yn ysgrifenedig yn llyfr 
chronicl brenhinoedd Judah “ 

46 A'r rhan arall Po'r sodomiaid 
ar a adawyd yn nyddiau Asa ei 
dad ef, efe au dileodd o'r wlad. 

47 Yna nid oedd brenhin yn E- 
dom: ond rhaglaw oedd yn We 
brenhin. 

48 1Jehosaphat *$"a wnaeth long- 
au 9*môr i fyned i Ophir am aur: 
ond nid aethant; canys y llongau 
a ddrylliodd yn Esion-Gaber. Me Hw 
49 Yna y dywedodd Ahazïah mab |? Tharsis. 


npen.ì5.lî, |- 
a Bren. 12, 


o 2 Chron, 
19, 2, 


P pen, 15, 12, 


913. 





a Z Chron. 
20. 30. 

8 Neu, 
oedd gan- 








Ahab wrth Jehosaphat, Eled fy|'x a” 
ngweision i gyd â'th weision di yn 

y llongau: ond ni fynnai Jehosa- 

phat. 

50 1 A tJehosaphat a hunodd gyd _ 289. 
â'i dadau, ac a gladdwyd gyd âi a2” 
dadau yn ninas Dafydd ei dad; a 
Jehoram ei fab a deyrnasodd yn ei 
le ef. 

u ad, 40, 


ôl  "Ahazïah mab Ahab a aeth 
yn frenhin ar Israel yn Samaria, yn 
y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg i 
Jehosaphat brenhin Judah; ac a 
deyrnasodd ar Israel ddwy flynedd. 

52 Ac efe a wnaeth ddrwg y'ngolwg 
yr ARGLWYDD, ac a rodiodd yn 
ífordd ei dad, ac yn ffordd ei fam, 
ac yn ffordd Jeroboam mab Nebat, 
yr hwn a wnaeth i Israel bechu. 

53 Canys efe a wasanaethodd Baal, 
ac a ymgrymmodd iddo, ac a ddig- 
iodd ARGLWYDD DDUW Israel, “ 


898. 





ol yr hyn oll a wnaethai ei dad. 


— —  -—_—_ — — gc ——— uw O Ŵ -— “a——_ Ha eg, 


AIL LYFR Y BRENHINOEDD; 


YR HWN A ELWIR HEFYD, 
PEDWERYDD LLYFR Y BRENHINOEDD. 


PENNOD I. 


1 Moab yn gwrthryfela. 2 Ahazïah yn gyrru 
at Baal-zebub, ac yn cael eî farnu gan Elias. 
5 Elias ddwywaith yn dwyn tân o'r nefoedd. 
ar y rhaî a anfonasai Ahaziïah ŷw ddal ef, 
19 yn tosturio wrth y trydydd tywysog; a 
chwedi eî gysuro gan angel, yn dangos â'r 
brenhin eî farwolaeth. 17 Jehoram mab 
Ahab yn teyrnasu yn Ue Ahazïah, 


bc A Moab a wrthryfelodd yn 
s pen, 3, 5. erbyn Israel, *wedi marwolaeth 
Ahab. 

2 Ac Ahazïah a syrthiodd trwy 
ddellt o'i lofft, yr hon oedd yn Sa- 
maria, ac a glefychodd; ac efe a 
anfonodd genhadau, ac a ddywed- 
odd wrthynt, Ewch, ac ymofynwch 
â Baal-zebub duw Ecron, a fyddaf 
íi byw o'r clefyd hwn. 

3 Ac angel yr ARGLWYDD a ddy- 
wedodd wrth Elïas y Thesbiad, Cyf- 
od, dos i fynu i gyfarfod â chen- 
hadau brenhin Samaria, a dywed 
wrthynt, Ai am nad oedd Duw yn 
Israel, yr ydych chwi yn myned i 
ymofyn â Baal-zebub duw Ecron ? 

4 Ac am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD; Ni ddisgyni or 
gwely y dringaist arno, eithr gan 
farw y byddi farw. Ac Elias a aeth 
ymaith. 

5 $ A phan ddychwelodd y cen- 
hadau aíto ef, efe a ddywedodd wrth- 
ynt, Paham y dychwelasoch chwi? 

6 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Gwr a ddaeth i fynu i'n cyfarfod ni, 
ac a ddywedodd wrthym ni, Ewch, 
dychwelwch at y brenhin a'ch an- 
fonodd, a lleferwch wrtho, Fel hyn 
y dywed yr ARGLWYDD; Ai am nad 
oes Duw yn Israel, yr ydwyt tì yn 
anfon i ymofyn â Baal-zebub duw 
Ecron? o herwydd hynny ni ddis- 

gyni o'r gwely y dringaist arno, 
| 


Cyn 
ORIST 
Cylch 
&96. 


eithr gan farw y byddi farw. 
7 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa ddull oedd ar y gwr a ddaeth i 
íynu i'ch cyfarfod chwi, ac a lefar- 
odd wrthych yr ymadroddion yma? 
8 A hwy a ddywedasant wrtho, 
»Edych Gwr Pblewog ocdd efe, wedi ym- 
Zech.15.4. | A 
Matt.3.4. | Wregysu hefyd â gwregys croen am 
|ei lwynau. Dywedodd yntau, Elïas 
|y Thesbiad oedd efe. 
| 9 Yna efe a anfonodd atto ef dy- 


96 


— 


wysog ar ddeg a deugain, ynghyd 
âl ddeg a deugain: ac efe a aeth 
i fynu atto ef; (ac wele ef yn eis- 
tedd ar ben bryn;) ac a lefarodd 
wrtho, Ti wr Duw, y brenhin a 
lefarodd, Tyred i waered. 

10 Ac Elïas a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth dywysog y deg a deu- 
gain, Os gwr DUW ydwyf fi, “dis- 
gyned tân o'r nefoedd, ac ysed di 
a'th ddeg a deugain. A thân a ddis- 
gynodd o'r nefoedd, ac a'i hysodd 
ef a'i ddeg a deugain. 

11 A'7 brenhin a anfonodd eilwaith 
atto ef dywysog arall ar ddeg a 
deugain, â'i ddeg a deugain: ac efe 
a attebodd ac a ddywedodd, O wr 
Duw, fel hyn y dywedodd y bren- 
hin, Tyred ìi waered yn ebrwydd. 

12 Ac Elïas a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt hwy, Os gwr Duw 
ydwyf fi, disgyned tân o'r nefoedd, 
ac ysed dì a'th ddeg a deugain. A 
thân Duw a ddisgynodd o'r nef- 
oedd, ac ai hysodd ef aì ddeg a 
deugain. 

13 1 A'r brenhin a anfonodd etto 
y trydydd tywysog ar ddeg a deu- 
gain, âi ddeg a deugain: a'r tryd- 
ydd tywysog ar ddeg a_ deugain 
a aeth i fynu, ac a ddaeth ac a 
ymgrymmodd ar ei liniau ger bron 
Elïas, ac a ymbiliodd âg eí, ac a 
lefarodd wrtho, O wr Duw, attol- 
wg, bydded fy einioes i, ac einioes 
dy ddeg gwas a deugain hyn, $yn 
werthfawr yn dy olwg di. 

l4 Wele, disgynodd tân o'r neí- 
oedd, ac a ysodd y ddau dywysog 
cyntaf ar ddeg a deugain, a'u deg 
a deugeiniau: am hynny yn awr 
bydded fy einioes i yn werthfawr 
yn dy olwg di. 

15 Ac angel yr ARGLWYDD a lef- 
arodd wrth Elïas, Dos i waered gyd 
âg ef, nac ofna ef. Ac efe a gyfod- 
odd, ac a aeth i waered gyd âg ef 
at y brenhin. 

16 Ac efe a ddywedodd wrtho, Fel 
hyn y dywedodd yr ARGLWYDD, O 
herwydd i ti anfon cenhadau i ym- 
ofyn â Baal-zebub duw Ecron, (ai 
am nad oes Duw yn Israel i ymof- 
yn âi air?) am hynny ni ddisgyni 





Cyn 
CRIST 


Cylch 
896. 





c Luc 9, 54, 


â Ps, 72, 14, 





EWas yn esgyn 


a ny or gwely y dringaist arno, eithr 
Cyl. |San farw y byddi farw. 


896. 17 Felly efe a fu farw, yn ol 
gair yr ARGLWYDD yr hwn a lefar- 
epen,. 31. |asai Elias: *a Jehoram a deyrnas- 


odd yn ei le ef, yn yr ail flwyddyn 
i Jehoram mab Jehosaphat bren- 
hin Judah; am nad oedd mab 
iddo ef. 

18 A'r rhan arall o weithredoedd 
Ahazïah y rhai a wnaeth efe, onid 
ydynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr 
chronicl brenhinoedd Israel? 


PENNOD II. 

1 Elias, wrth ganu yn iach i Elisêus, yn hollti 
yr Iorddonen â'i fantell; 9 a chwedi rhoî eî 
ddymuniad 4 Eliseus, yn cael eî ddwyn ŵr 
nefoedd mewn cerbyd tanllyd. 12 Eliseus yn 
holUi yr Iorddonen â mantell, Etias ; ac eraill 
yn gwybod wrth hynny eî fod ef yn lle Elîas. 
16 Meibion y prophwydi yn mynnu chwilio 
am Elïas, a heb ei gael ef. 19 Elisêus & 
halen yn iachâu y dwfr. 29 Eirth yn dîs- 
trywio y plant a felldigasai Eliseus, 

896. PHAN oedd yr ARGLWYDD ar 
gymmeryd i fynu Elias mewn 
corwynt i'r nefoedd, aeth Elïas ac 

Eliseus allan o Gilgal. 

2 Ac Elïas a ddywedodd wrth 


—— 





*gamch,, | Elisêus, * Aros, attolwg, yma? canys 

yr ARGLWYDD am hanfonodd i 

Bethel. Ac Eliseus a ddywedodd, 

b1 Sam, 1. | Fel mai byw yr ARGLWYDD, ac bmnaî 

ad,4,6. | byw dy enaid dithau, nid ymadaw- 

pn 590 af â thi. Felly hwy a aethant i 
waered i Bethel. 

'*IPren. | 3 A “meibion y prophwydi, y rhai 

ad.5,1,19.| 0edcb yn Bethel, a ddaethant allan 

a9. 1.  |ab Elisêus, ac a ddywedasant, wrtho, 

A wyddost ti mai heddyw y mae 

| ARGLWYDD yn dwyn dy feistr 

Heb o,| OUdi arnat ti? Dywedodd yntau, 


bmdi? |Mia wn hynny hefyd, tewch chwi 
â sôn. 

4 Ac Elïas a ddywedodd wrtho, 
Aros yma, attolwg, Elisêus; canys 
|yr ARGLWYDD a'm hanfonodd i Je- 
richo. Dywedodd yntau, Fel mai 
byw yr ARGLWYDD, ac ma byw dy 
enaid dithau, nid ymadawaf â thi, 
Felly hwy a ddaethant i Jericho. 

5 A meibion y prophwydi, y rhai 
oedd yn Jericho, a ddaethant at 
Eliseus, ac a ddywedasant wrtho, 
A wyddost ti mai heddyw y mae 
yr ARGLWYDD yn dwyn dy feistr 
oddi arnat ti? Yntau a ddywedodd, 
Mi a wn Aynny hefyd, tewch chwi 
â sôn. 

6 Ac Elias a ddywedodd wrtho, 
Aros yma, attolwg; canys yr AR- 
GLWYDD am hanfonodd i'r Ior- 


—_— | _— ——— — OÌ 


317 


II. BRENHINOEDD, II. 


i'r nefoedd. 
ddonen. Dywedodd yntau, Fel ma _ Cyn 
byw yr ARGLWYDD, ac mai byw dy CRIST 
enaid dithau, nid ymadawaf â thi. 
A hwy a aethant ill dau rhagddynt. 
7 A dengwr a deugain o feibion y 
prophwydi a aethant, ac a safasant 
“ar gyfer o bell: a hwy ill dau a_*Neu, 


mewn 





safasant wrth yr Iorddonen. golwg, 
8 Ac Elïas a. gymmerth ei fantell, | i«irycn. 

ac a plygodd ynghyd, ac a daraw- 

odd y dyfroedd, a “hwy a ymwahan- |“ Felly , 


asant yma ac accw, fel yr aethant 
hwy trwodd ill dau ar dîr sych. 

9 1 Ac wedi iddynt fyned drosodd, 
Elïas a ddywedodd wrth Elisêus,i 
Gofyn y peth a wnelwyf i ti, cyn , 

| 


21. 
Jos. 3. 16, 
ad. 14, 


nghymmeryd oddi wrthyt. A dy- 
wedodd Eliseus, Bydded gan hynny, 
attolwg, ddau parth o'th yspryd di 
arnaf fì. 

10 Dywedodd yntau, * Gofynaist 
beth anhawdd: os gweli fì wrth fy 
nghymmeryd oddi wrthyt, fe fydd 
i ti felly ; ac onid ê, ni bydd 

11 Ac fel yr oeddynt hwy yn myn- 
ed dan rodio ac ymddiddan, wele 
* gerbyd tanllyd, a meirch tanllyd, a |*ven.6.17. 
hwy a'u gwahanasant hwynt ill dau. 
Ac Elïas a ddyrchafodd mewn cor- 
wynt i'r nefoedd. | 

12 4 Ac Eliseus oedd yn gweled, 
ac efe a lefodd, “Fy nhad, fy nhad, 
cerbyd Israel, ai farchogion. Ac 
nis gwelodd ef mwyach: ac efe 
a ymaflodd yn ei ddillad, ac a'u 
rhwygodd yn ddeuddarn. 

13 Ac efe a gododd i fynu fantell 
Elïas a syrthiasai oddi wrtho ef; ac 
a ddychwelodd ac a safodd wrth fin 
yr Iorddonen. 

14 Ac efe a gymmerth fantell Elïas 
a syrthiasai oddi wrtho ef, ac a dar- 
awodd y dyfroedd, ac a ddywed- 
odd, Pa le 4y »ae ARGLwYDD DDUW 
Elïas? Ac wedi iddo yntau daro y 
dyfroedd, “hwy a wahanwyd yma ac 
accw. Ac Eliseus a aeth drosodd. 

15 A phan welodd meibion y pro- 
phwydi ef, y rhai oedd yn Jericho 

ar eê gyfer, hwy a ddywedasant, 
Gorphwysodd yspryd Elïas ar Eli- 
sêus. A hwy a ddaethant i'w gyf- 
arfod ef, ac a ymgrymmasant hyd 
lawr iddo. 

16 tT A hwy a ddywedasant wrtho, 
Wele yn awr, y mae gyd â'th weis- 
ion ddeg a deugain o ? wŷr cryfion ; 
elont yn awr, ni a attolygwn, a cheis- 
iant dy feistr: rhag i yspryd yr 
ARGLWYDD ei ddwyn ef, aì fwrw 


ar *ryw fynydd, neu mewn rhyw 
—_—_—  X . . FEE NMWEDE DW — 





f pen, 13, 
14. 





——————— — —  ————— —-——-—-———-—-——— — 


8 ad, &, 


b ad, 7, 


5 Heb. 
feibion 
nerth. 

i Edrych 
l Bren. 18, 


(121 

Ezec. 8. 3, 

Act. 8. 99. 
6 lIeb, 

uu or 

mynydd- 

oedd, 


Elstus yn iachâu y dwfr. 





ddyffryn. Dywedodd yntau, Na an- 
fonwch. 

l7 Etto buant daer arno, nes 
cywilyddio o hono, ac efe a ddy- 
wedodd, Anfonwch. A hwy a an- 
fonasant ddengwr a, deugain, y rhaì 
a'i ceisiasant ef dridiau, ond nis 
cawsant. 

18 A hwy a ddychwelasant atto ef, 
ac efe oedd yn aros yn Jericho; ac 
efe a ddywedodd wrthynt hwy, Oni 
ddywedais i wrthych, Nac ewch î 

19 | A gwŷr y ddinas a ddywedas- 
ant wrth Eliseus, Wele, attolwg, an- 
sawdd y ddinas, da yw, fel y mae fy 
arglwydd yn gweled: ond y dyfroedd 
sydd ddrwg, wr tir yn " ddiffaeth. 

90 Ac efe a ddywedodd, Dygwch i 
mi phïol newydd, a dodwch ynddi 
halen. A hwy a'4 dygasant atto ef. 

21 Ac efe a aeth at ffynhonnell y 
_ | dyfroedd, ac “a fwriodd yr halen yno, 
ac a ddywedodd, Fel hyn y dywed- 
'|odd yr ARGLWYDD, Mi a iacheais y 
' |dyfroedd hyn; ni bydd oddi yno far- 
wolaeth mwyach, na diffrwythdra. 

22 Felly yr iachâwyd y dyfroedd 
hyd y dydd hwn, yn ol gair Eliseus, 
yr Wn a ddywedasai efe. 

23 T Ac efe a aeth i fynu oddi yno i 
Bethel: ac fel yr oedd efe yn myned 
i fynu ar hyd y ffor dd, plant bychain 
a ddaeth allan or 'ddinas, ac aì 
gwatwarasant ef, ac a ddywedasant 
wrtho ef, Dos i fynu, moelyn, dos i 
fynu, moelyn. 

24 Ac efe a drodd yn ei ol, ac a 
edrychodd arnynt, ac a'u melldith- 
iodd yn enw yr ARGLWYDD. A dwy 
arth 4 ddaeth allan o'r goedwig, ac 
a ddrylliodd o honynt ddau blentyn 
a deugain. 

95 Ac efe aaeth oddi ynoi fyn- 
ydd Carmel, ac oddi yno efe a 
ddychwelodd i ì Samaria. 


PENNOD IIL 


1 Jehoram yn teyrnasu, 4 Mesa yn gwrthryfela, 
6 Jehoram, a Jehosaphat, a_ brenhin Edom, 
mewn cyfyngder am ddwfr, trwy JHlistus yn 
cael dwjr, ac addewid o fuddugoliaeth. 21 
Y Moebiaid, wedi eu twyllo gan liw y dwfr 
wrth ddi yfod. 4 yspeilio, yn cael eu gorchfygu. 
26 Brenhin Moab, trwy aberthw mab brenhin 
dom, yn gyrru Israel i'w gwlad. 


JEHORAM mab Ahab a aeth 

yn frenhin ar Israel yn Sa- 

maria, yn y ddeunawfed flwyddyn i 

J chosaphat brenhin Judah, ac a 
dJeyrnasodd ddeuddeng mly nedd. 

9 Ac efe a wnaeth ddr wg yngolwg 


yr ARGLWYDD, ond nid fel ei dad 
nac fel ei fam: canys efe a fwriodd 


——— — ss 


II. BRENHINOEDD, 1IL 





ymaith ddelw Baal, *yr hon a wnel- 
sai ei dad. 

3 Etto efe a lynodd wrth Pbechod- 
au Jeroboam mab Nebat, yr hwn a 
wnaeth i Israel bechu: ni chiliodd 
efe oddi wrthynt hwy. 

4 A Mesa brenhin Moab oedd 
berchen defaid, ac a dalai i frenhin 
Israel gân mil o “ŵyn, a chân mil o 
hyrddod gwlanog. 

5 Ond 4wedi marw Ahab, bren- 
hin Moab a wrthryfelodd yn erbyn 
brenhin Israel. 

6 î A'r brenhin Jehoram a aeth 
allan y pryd hwnnw o Samaria, ac 
a gyfrifodd holl Israel. 

7 Efe a aeth Aecfyd ac a anfonodd 
at Jehosaphat brenhin Judah, gan 
ddywedyd, Brenhin Moab a_ wrth- 
ryfelodd i'm herbyn i: a ddeui di 
gyd â mi i ryfel yn erbyn Moab? 
Dywedodd yntau, Mi a âf i fynu; 
“myfi a fyddo fel tithau, fy mhobl 
| fel dy bobl dithau, fy meirch 1 fel 
dy feirch dithau. 

8 Ac efe a ddywedodd, Pa ffordd 
yr awn ni i fynu ? Dywedodd yntau, 
Ffordd anialwch Edom. 

9 Felly yr aeth brenhin Israel, a 
brenhin Judah, a brenhin Edom; ac 
a aethant o amgylch ar eu taith 
saith niwrnod: ac nid oedd dwfr 
i'r fyddin, nac i'r anifeiliaid oedd 
“yn eu canlyn hwynt. 

10 A brenhin Israel a ddywedodd, 
Gwae fí/ o herwydd i'r ARGLWYDD 
alw y tri brenhin hyn ynghyd i'w 
rhoddi yn llaw Moab. 

ll A fJehosaphat a ddywedodd, 
Onid oes yma brophwyd i'r AR- 
GLWYDD, fel yr ymofynom mi â'r 
ARGLWYDD trwyddo eff Ac un o 
weision brenhin Israel a attebodd 
ac a ddywedodd, Y mae yma Eli- 
sêus mab Saphat, yr hwn a dywallt- 
odd ddwfr ar ddwylaw Elïas, 

12 A Jehosaphat a ddywedodd, el 
mae gair yr ARGLWYDD gyd âc ef. 
Felly brenhin Israel, a Jehosaphat, 
a brenhin Edom, a aethant i waered 
atto ef. 

13 Ac Elisêus a ddywedodd wrth 
frenhin Israel, Beth sydd i mi a 


Y luoedd mewn 





Cyn 
CRIST 
896. 

al Bren. 
16, 31, a2, 

bI Bren, 
12. 28, 31, 
92, 





c Edrych 
Es, 16. 1, 


âpen, L.. 


&9J. 


eI Bren, 
2. a 


2 Heb. 
wrth ew 
(raed : 
Edrych 
Exod, 11.8, 


fl Bren. 
2 is 


wnelwyf &ŵ thi? “dos at "br ophwydi 's ey 


dy dad, ac at brophwydi dy fam. A 
brenhin Israel a. ddywedodd wrtho, 
Nag ê: canys yr ARGLWYDD a alw- 

odd y tri brenhin hyn ynghyd i'w 
rhoddi yn llaw Moab. 


Tnth 1. cL 
h I Bren, 
18, 19, | 


14 Ac Elisêus a ddywedodd, ! Fel |'l Pren. 


mai byw ARGLWYDD y lluoedd, yr | ben. 5.16 


eisieu dwfr. 





hwn yr ydwyf yn sefyll ger eì fron, 
oni bai fy mod i yn perchi wyn- 
eb Jehosaphat brenhin Judah, nid 
edrychaswn i arnat ti, ac ni'th wel- 
swn. 

15 Ond yn awr dygwch i mi“gerdd- 
or. A phan ganodd y cerddor, daeth 


.3.|! llaw yr ARGLWYDD arno ef. 
MM 


16 Ac efe a ddywedodd, Fel hyn 
y dywedodd yr ARGLWYDD; "Gwna 
y dyffryn hwn yn llawn ffosydd. 

17 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Ni welwch wynt, ac ni 
welwch wlaw ; etto y dyffryn hwn a 
lenwir o ddwfr, fel yr yfoch chwi, 
a'ch anifeiliaid, a'ch ysgrubliaid. 

18 A pheth ysgafn yw hyn y'ngol- 
wg yr ARGLWYDD: efe a ddyry 
Moab yn eich llaw chwi hefyd. 

19 A chwi a darêwch bob dinas 
gaerog, a phob dinas ddetholedig; 
a, phob pren teg a fwriwch chwi 1 
lawr; yr holl ffynhonnau dyfroedd 
hefyd a gauwch chwi, a phob darn o 
dir da a ddifwynwch chwi â cherrig. 

20 A'r bore pan oíffrymmwyd y 
bwyd-offrwm, wele ddyfroedd yn 
dyfod o ffordd Edom; a'r wlad a 
lanwyd o ddyfroedd. 

21 4 A phan glybu yr holl Moab- 
iaid fod y brenhinoedd hynny wedi 
dyfod i fynu i ymladd yn eu herbyn 
hwynt, y galwyd ynghyd bawb a'r 
a allai wisgo arfau, ac uchod, a 
hwy a safasant ar y terfyn. 

22 A hwy a gyfodasant yn fore, a'r 
haul a gyfodasai ar y dyfroedd ; a'r 
Moabiaid a ganfuant ar ew cyfer y 
dyfroedd yn goch fel gwaed: 

23 A hwy a ddywedasant, Gwaed 
yw hwn: gan ddifetha y difethwyd 
y brenhinoedd, a hwy a darawsant 
bawb eu gilydd : am hynny yn awr 
at yr anrhaith, Moab. 

24 A phan ddaethant at wersyll 
Israel, yr Israeliaid a gyfodasant, 
ac a darawsant y Moabiaid, fel y 
ffoisant o'u blaen hwynt: a hwy 
a *aethant rhagddynt, gan daro y 
Moabiaid yn ew gwlad eu hun. 

95 A hwy a ddistrywiasant y din- 
asoedd, ac £ bob darn o dir da y 
bwriasant bawb ei garreg, ac aì 
llanwasant; a phob ffynnon ddwfr 
a gauasant hwy, a phob pren da a 
gwympasant hwy i lawr: “yn unig 
yn Cir-harasceth y gadawsant ei cher- 
yig ; etto y rhai oedd yn taflu a? ham- 
gylchynasant, ac a'i tarawsnnt hi. 

26 1| A phan welodd brenhin Moab 
fod y rhyfelwyr yn drech nag ef, efe 


9 


II. BRENHINOEDD, IV. 





a gymmerth saith gant o wŷr gyd 
âc ef yn tynnu cleddyf, i ruthro ar 
frenhin Edom: ond nis gallasant 
hwy. 

27 Yna efe a gymmerodd ei fab 
cyntaf-anedig ef, yr hwn oedd i 
deyrnasu yn eì le ef, "ac a'i hoffrym- 
modd ef yn boeth-offrwm ar y mur. 
A bu llid mawr yn erbyn Israel: "a 
hwy a aethant ymaith oddi wrtho 
ef, ac a ddychwelasant i'w gwlad 
eu hun. 


PENNOD IV. 


1 Eliseus trwy rad penllad yn amlhâu olew y 
wraig weddw ddyledog. 12 Yn cael mab i'r 
Sunamees, 18 ac yn eî gyfodî ef o farw î 
fyw: 9S yn iachâu y cawl yn Gilgal: 42 yn 
porth cannwr âg ugain torlh o fara, 


RHYW wraig o wragedd *meib- |*1 Br 


ion y prophwydi a lefodd ar 
Eliseus, gan ddywedyd, Dy was fy 
ngwr a fu farw; a thi a wyddost fod 
dy was yn ofni yr ARGLWYDD: ar 


echwynwr a ddaeth “i gymmeryd fy |P,Eirych,_ 


nau fab i 4 fod yn gaethion iddo. 


2 Ac Elisêus a ddywedodd wrthi, iz 


Beth a wnaffi i ti? mynega i mi, beth 
sydd gennyt ti yn dy dŷ? Dywed- 
odd hithau, Nid oes dîm gan dy law- 
forwyn yn tŷ, ond ystenaid o olew. 

3 Ac efe a ddywedodd, Dos, cais 
i ti lestri oddi allan gan dy holl 
gymmydocion, sef llestri gweigion, 
“2nid ychydig. 

4 A phan ddelych i mewn, cau 
y drws arnat, ac ar dy feibion, a 
thywallt i'r holl lestri hynny; a 
dod heibio yr hwn a fyddo llawn. 

5 Felly hi a aeth oddi wrtho ef, ac 
a, gauodd y drws arni, ac ar ei meib- 
ion: a hwynt-hwy a ddygasant y 
llestri atti hi; a hithau a dywallt- 
odd. 

6 Ac wedi llenwi y llestri, hi a 
ddywedodd wrth ei mab, Dwg i mi 
etto lestr... Dywedodd yntau wrthi, 
Nid oes mwyach un llestr. A'r olew 
a beidiodd. 

7 Yna hi a ddaeth ac a fynegodd 
iwr DUw. Dywedodd yntau, Dos, 
gwerth yr olew, a thâl *dy ddyled; 
a bydd di fyw, ti a'th feibion, ar y 
rhan arall. 

8 A bu ar ryw ddiwrnod i Eli- 
sêus dramwyo i “Sunem; ac yno 
yr oedd, gwraig oludog, yr hon *a'i 
cymhellodd ef i fwytta bara. A 
chynnifer gwaith ag y tramwyai efe 
heibio, cfe a droai yno i fwytta bara. 

9 A hi a ddywedodd wrth ei gwr, 
Wele yn awr, mi a wn mai gwr sanct- 





Amlhâw olew y weddw. | 


—— 








Bywhâw mab II. BRENHINOEDD, IV. y Sunamees. 
Cyn |aidd ìi DDUW ydyw hwn, sydd yn | 24 Yna hi a gyfrwyodd yr asyn; ac y Cn g 


ORIST | ynniwair heibio i ni yn wastadol. 
—- | 10 Gwnawn, attolwg, ystafell fech- 
an ar y mur; a gosodwn iddo yno 
wely, a bwrdd, ac ystôl, a chan- 
hwyllbren: fel y tro efe yno, pan 
ddelo efe attom ni. 

11 Ac ar ddydd-gwaith efe a ddaeth 
yno, ac a drodd i'r ystafell, ac a 
orphwysodd yno. 

12 Ac efe a ddywedodd wrth Ge- 
hazi ei was, Galw ar y Sunamees hon. 
Yntau a alwodd ami hi: hithau a 
safodd ger ei fron ef. 

13 Dywedodd hefyd wrtho, Dywed 
yn awr wrthi hi, Wele, tì a ofelaist 
trosom ni âr holl ofal yma; beth 
sydd ŷw wneuthur erot ti? a oes a 
Jynnych di ei ddywedyd wrth y 
brenhin, neu wrth dywysog y llu? 
Hithau a ddywedodd, Ynghanol fy 
mhobl yr ydwyf fi yn trigo. 

14 Ac efe a ddywedodd, Beth gan 
hynny sydd i'w wneuthur erddi hi? 
A Gehazi a ddywedodd, Yn ddïau 
nid oes iddi fab, a'i gwr sydd hen. 

15 Ac efe a ddywedodd, Galw hi. 
Ac efe aì galwodd hi; a hi a saf- 
odd yn y drws. 

16 Ac efe a ddywedodd, * Ynghylch 
*y pryd hwn wrth amser bywiolaeth, 
ti a gofleidi fab. Hithau a ddywed- 
odd, Nac ê, fy arglwydd, gwr Duw, 
fna ddywed gelwydd i'th law-forwyn. 

17 A'r wraig a feichiogodd, ac a 
ddug fab y pryd hwnnw, yn ol am- 
ser bywiolaeth, yr hyn a lefarasai 
Eliseus wrthi hi. 

18 4 A'r bachgen a gynnyddodd, 
ac a aeth ddydd-gwaith allan at ei 
dad at y medelwyr. 

19 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
dad, Fy mhen, fymhen. Dywedodd 
yntau wrth langc, Dwg ef at ei fam. 

20 Ac efe ai cymmerth, ac a'i 
dug ef at ei fam. Ac efe a eistedd- 
odd ar ei gliniau hi hyd hanner 
dydd, ac a fu farw. 

21 A hi a aeth i fynu, ac ai go- 
isedodd ef i orwedd ar wely gwr 
Duw, ac a gauodd 4 drws arno, ac 
a aeth allan. 

22 A hi a alwodd ar ei gwr, ac a 
ddywedodd, Anfon, attolwg, gyd â 
mi un o'r llangciau, ac un o'r asyn- 
od: canys mi a redaf hyd at wr 
| Duw, ac a ddychwelaf. 

23 Dywedodd yntau, Paham yr âi 
di atto ef heddyw? nid yw A na 

aH newydd-loer, na Sabbath. Hithau 
Heddwch. | 4 ddywedodd, $ Pob peth yn dda. 


350 


29 Gen, 18. 
10, 14, 
6 Heb. 


yr amser 
n âg. 


f ad. 28. 









a ddywedodd wrth ei llangc, Gyrr, 
a dos rhagot: nac “aros am danaf|, 
fi ì farchogaeth, onid archwyf i tì. | atlaleof 

95 Felly hi a aeth, ac a ddaeth at | 2gzh.. 
wr Duw i fynydd Carmel. A phan 
welodd gwr Duw hi o bell, efe a 
ddywedodd wrth Gehazi ei was, 
Wele y Sunamees honno. 

26 Rhed yn awr, attolwg, i'w chyf- 
arfod, a dywed wrthi hi, A wyt ti 
yn iach? a ydyw dy wr yniacht a 
ydyw y bachgen yn iach? Dywed-! 
odd hithau, Iach. 

27 A phan ddaeth hi at wr Duw i'r 
mynydd, hi a ymaflodd yn ei draed 
ef: a Gehazi a nesaodd i'w gwthio 
hi ymaith. A gwr Duw a ddywed- 
odd, Gâd hi yn llonydd: canys ei 
henaid sydd * ofidus ynddi; a'r AR- 
GLWYDD a'i celodd oddi wrthyf fi, 
ac nis mynegodd i mi. 

28 Yna hi a ddywedodd, A ddy- 
munais i fab gan fy arglwydd? * oni 
ddywedais, Na thwylla fi? 

29 Yna efe a ddywedodd wrth 
Gehazi, . Gwregysa dy lwynau, a 
chymmer fy ffon yn dy law, a dos 
ymaith: o chyfarfyddi â neb, 'na 
chyfarch iddo; ac o chyfarch neb 
di, nac atteb ef: a “gosod fy ffon i 
ar wyneb y bachgen. 

30 A mam y bachgen a ddywed-| 1i. 
odd, Pel mai byw yr ARGLWYDD,| ^*^ 
ac maê byw dy enaid di, nid ymad- 
awaf fi â thi. Ac efe a gyfododd, 
ac a aeth ar ei hol hi. 

31 A Gehazi a gerddodd o'u blaen 
hwynt, ac a osododd y fïon ar wyn- 
eb y bachgen: ond nid oedd na llef- 
erydd, na "chlywed. Am hynny efe 
a ddychwelodd i'w gyfarfod ef: ac 
a fynegodd iddo, gan ddywedyd, Ni 
ddeffrôdd y bachgen. 

32 A phan ddaeth Elisêus i mewn 
i'r tŷ, wele y bachgen wedi marw, 
yn gorwedd ar eì wely ef. 

33 Felly efe 'a ddaeth ì mewn, ac !ad 4. 
a gauodd y drws arnynt ill dau, ac| 
a weddïodd ar yr ARGLWYDD. 

34 Ac efe a aeth i fynu, ac a_or- 
weddodd ar y bachgen, ac a osod- 
odd ei enau ar ei enau yntau, âl| 
lygaid ar ei lygaid ef, a'i ddwylaw. 
ar ei ddwylaw ef, ac mefe a ym- 
estynodd arno ef; a chynhesodd 
cnawd y bachgen. 

35 Ac efe a ddychwelodd, ac a 
rodiodd yn y tŷ ^i fynu aci waered; 
ac a aeth i fynu, ac a ymestynodd | accw. 
arno eî: a'r "bachgen a disiodd hyd |" 


895. 





$ Heb, 
chwerw. 


$ ad. 16. 


h I Bren. 
18, 46. 
pen. 9 L. 

I Luc 10, 4. 


9 Heb. ym- 
wrandaive, 


m 1 Bron, 


17.21, 
Act, 20. 10. 





2 Heb. 
unwaith 
yma, ac 
unwaith 





Tachâu y cawl. 


Cyn 
CRIST 
895. 





yn seithwaith, a'r bachgen a agor- 
odd ei lygaid. 

36 Ac efe a alwodd ar Gehazi, ac 
a ddywedodd, Galw y Sunamees 
hon. Ac efe a alwodd arni hi. A 
hi a ddaeth atto ef. Dywedodd 
yntau, Cymmer dy fab. 

37 A hì a aeth i mewn, ac a syrth- 


iodd wrth ei draed ef, ac a ymgrym- 


Cylch 
891, 


| P Ioan 6. 9. 


| 4Ioan 6.1ll, 





| 





7 Matt. 14, 
20, a 15.97. 
; loan 6. 13, 


Cylch 
894, 
a nc4.27, 
2N 


eu, 
ddyrchaf- 
edig, neu, 
gymmer- 
adwy eî 
wyneb. | 





— 





modd hyd lawr, ac a gymmerodd ei 
mab, ac a aeth allan. 

38 Y Ac Eliseus a ddychwelodd i 
Gilgal. Ac yr oed4 newyn yn y 
wlad ; a meibion y prophwydi oedd 
yn eistedd ger ei fron ef: ac efe a 
ddywedodd wrth ei was, Trefna y 
crochan mawr, a berw gawl i feib- 
ion y prophwydi. 

39 Ac un a aeth allan ì'r maes i 
gaselu bresych, ac a gafodd win- 
wydden wŷllt, ac a gasglodd o honi 
fresych gwylltion lonaid ei wisg, 
ac a ddaeth ac a'w briwodd yn y 
crochan cawl: canys nid adwaen- 
ent Awynt. 

40 Yna y tywalltasant i'r gwŷr i 
fwytta. A phan fwyttasant o'r cawl, 
hwy a waeddasant, ac a ddywedas- 
ant, O wr DUW, 4 mae angau yn y 
crochan : ac ni allent ei fwytta. 

41 Ond efe a ddywedodd, Dygwch 
flawd. Ac “efe aê bwriodd yn y 
crochan: dywedodd hefyd, Tywallt 


'|Ir bobl, fel y bwyttaont. Ac nid 


oedd dim niwed yn y crochan. 

42 9 A daeth gwr o Baal-salisa, 
ac a ddug i wr Duw o fara blaen- 
ífrwyth, ugain torth haidd, a_thy- 
wysenau o ŷd newydd yn ei *gibau. 
Ac efe a ddywedodd, Dod i'r bobl, 
fel y bwyttaont. 

43 A'i weinidog ef a ddywedodd, 
PI ba beth y rhoddaf hyn ger bron 
cannwr? Dywedodd yntau, Dyro 
i'r bobl, fel y bwyttaont: canys fel 
hyn y dywedodd yr ARGLWYDD, 
“Hwy a fwyttânt, a bydd gweddill. 

44 Felly efe a'e rhoddodd ger eu 
bron hwynt: a hwy a fwyttasant, 
ac "a weddillasant, yn ol gair yr 
ARGLWYDD. 

PENNOD V. 


1 Naaman, wrth chwedl eî gaeth-forwyn, yn 
myned $ Samaria ŵw iachâu o'i wahan- 
glwyf. 9 Elisêus yn eî yrru ef â'r Jorddonen 
vw iachâw; 15 yn gwrthod eî roddion ef, 
ac yn rhoi $ddo beth o'r ddaear. 20 Gehazi 
yn enw ei feistr yn cymmeryd rhoddion Naa- 
man, ac yn cael gwahan-glwyf tragywyddol, 


MON, tywysog llu bren- 
hin Syria, oedd wr mawr yng 
ngolwg ei arglwydd, ac yn “an- 


IH. BRENHINOEDD, V. 


———— — 


Gwahan-gtwyf Naaman. 


rhydeddus; canys trwyddo ef y| CN 
rhoddasai yr ARGLWYDD ymwared | 'cynh 


894. 


—  — 


i Syria: ac yr oedd efe yn wr cad- 
arn nerthol, omd yr oedd yn wahan- 
glwyfus. 

2 A'r Syriaid a aethent allan yn 
finteioedd, ac a gaethgludasent o 
wlad Israel langces fechan ; a hon- 
no oedd *yn gwasanaethu gwraig 
Naaman. 

3 A hi a ddywedodd wrth ei, 
meistres, O na byddat fy arglwydd 
o flaen y prophwyd sydd yn &Sa- 
maria! canys efe ai *hiachâi ef o'i |*leb. 
wahan-glwyf. U 

4 Ac un a aeth ac a fynegodd i'w ! 


arglwydd, gan ddywedyd, Fel “ 


$ Hcb. 
o Jlaen, 


ac fel hyn y dywedodd y llangces o 
wlad Israel. ! 

5 A brenhin Syria a ddywedodd, 
Dos, cerdda, a mi a anfonaf lythyr 
at frenhin Israel. Ac efe a aeth 
ymaith, ac “a ddug *gyd âg ef ddeg 
talent o arian, a chwe mil o aur, 
a deg pâr o ddillad. 

6 Ac efe a ddug y llythyr at frenhin 
Israel, gan ddywedyd, Yn awr pan 
ddêl y llythyr hwn attat ti, wele, 
anfonais attat ti Naaman fy ngwas, 
fel yr iachâit ef o'i wahan-glwyf. 

7 A phan ddarllenodd brenhin 
Israel y llythyr, efe a rwygodd ei 
ddillad, ac a ddywedodd, Ai Duw 
ydwyf fì, ì farwhâu, ac i fywhâu, 
pan anfonai efe attaf fi i iachâu 
gwr o'i wahan-glwyf? gwybyddwch 
gan hynny, attolwg, a gwelwch mai 
ceisio achos y mae efe i'm herbyn i. 

8 î A phan glybu Elisêus gwr 
DuUw rwygo o frenhin Israel ei 
ddillad, efe a anfonodd at y bren- 
hin, gan ddywedyd, Paham y rhwyg- 
aist dy ddillad? deued yn awr attaf 
fi, ac efe a gaiff wybod fod pro- 
phwyd yn Israel. 

9 Yna Naaman a ddaeth â'i feirch 
ac âi gerbydau, ac a safodd wrih 
ddrws tŷ Eliseus, 

10 Ac Elisêus a anfonodd atto ef 
gennad, gan ddywedyd, Dos ac 
1 ymolch saith waith yn yr Iorddon- 
en; a'th gnawd a ddychwel i ti, a 
thithau a lanhêir. 

11 Ond Naaman a ddigiodd, ac 
a aeth ymaith; ac a ddywedodd, 
Wele, mi a “feddyliais ynof fy hun, 
gan ddyfod y deuai efe allan, ac 
y safai efe, ac y galwai ar enw yr 
ARGLWYDD ei DDUW, ac y 'gos- 
odai ei law ar y fan, ac yr iachâi y 
gwahan-glwyfus, 


5 Heb, 
yn ei law. 


c Deut. 32, 
l Sam,2.6, 


â Edrych 
pen. 4, 41, 


6 Heb, 
ddywedais 
wrthyf fy 
hun. 


7 Heb. 
cyhwfanas, 


————— —  —— k  _ /_  ————_— _”_—_ ŴÏNŴbÊ0..Ê. a r— Y XX cx KVkE5 5 ÏŴ.ee e.e. dL el. e.e Í fe jÏ >Ê“ŴÍ>]n rn nŴe ee 5AÂÂ____Ô__^Ŵ,, pp... 


bpen. 8.8, 
9, 





| 
| 





—  .  . V. . 


—— o: Vy, _, Ll uu Î Ïfï.n.. bb Ï  Ï'S_ .  . 





Tachâwu Naaman. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
804, 


8 Neu, 
Amana. 





8 Job 33.25. 


f Luc 4.27. 


i 9 Heb, 


| fendith. 
Bpen.3.l4. |- 








| 
| 


"| 
i| 


| 
! 








h Gen.14.02. 
Edrych 
Matt. 10. 8, 
Act. 8. 13, 


20, 


ipen,7.2 
17. 


2 Heb, 
dir, fel 
Gen, 95.10. 


3 Heb. 


12 Onid gwell * Abana a Pharpar, 
afonydd Damascus, na holl ddyfr- 
oedd Israel? oni allaf ymolchi yn- 
ddynt hwy, ac ymlanhâu? Felly efe 
a drodd, ac a aeth ymaith mewn 
digter. 

]3 A'i weision a nesasant, ac a 
lefarasant wrtho, ac a ddywedasant, 
Fy nhad, pe dywedasai y prophwyd 
beth mawr wrthyt ti, onis gwnelsit? 
pa faint mwy, gan iddo ddywedyd 
wrthyt, Ymolch, a bydd lân? 

14 Ac yna efe a aeth i waered, ac 
a ymdrochodd saith waith yn yr Ior- 
ddonen, yn ol gair gwr DUw: “ai 
gnawd a ddychwelodd fel cnawd 
dyn bach, ac *efe a lanhâwyd. 

15 Ac efe a ddychwelodd at wr 
Duw, efe ai holi fintai, ac a ddaeth 
ac a safodd ger ei fron ef; ac a 
ddywedodd, Wele, yn awr y gwn 
nad oes DUW trwy yr holl ddaear, 
ond yn Israel: am hynny cymmer 
yn awr, attolwg, “rodd gan dy was. 
16 Ond efe a ddywedodd, SF 
mai byw yr ARGLWYDD, yr hwn yr 
ydwyf yn sefyll ger ei fron, ^ni 
chymmeraf. Ac efe a gymhellodd 
arno e4 chymmeryd; etto efe a 
gwrthododd. 

17 A Naaman a ddywedodd, Oni 
roddir yn awr i'th was lwyth cwpl 
o fulod o ddaear? canys ni off- 
rymma dy was mwyach boeth-off- 
rwm nac aberth i dduwiau eraill, 
ond i'r ARGLWYDD. | 

18 Yn y peth hyn yr ARGLWYDD 
a faddeuo i'bh was; pan elo íy ar- 
glwydd i dŷ Rimmon i addoli yno, 
a phwyso ar fy llaw ì, a pha» ym- 
grymmwyf finnau yn nhŷ Rimmon; 
pan ymgrymmwyf yn nhŷ Rimmon, 
maddeued yr ARGLWYDD i'th was 
yn y peth hyn, 

19 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Dos mewn heddwch. Ac efe a aeth 
oddi wrtho ef encyd o *fïordd. 

20 $ Ond Gehazi, gwas Elisêus 
gwr Duw, a ddywedodd, Wele, fy 
meistr a arbedodd Naaman y Syr- 
iad hwn, heb gymmeryd o'i law ef yr 
hyn a ddygasai efe: /el mai byw yr 
ARGLWYDD, mi a redaf ar ei ol ef, 
ac a gymmeraf ryw beth ganddo ef. 

21 Felly Gehazi a ganlynodd ar ol 
Naaman. A phan welodd Naaman 
ef yn rhedeg ar ei ol, efe a ddis- 
gynodd oddi ar y cerbyd i'w gyf- 
arfod ef, ac a ddywedodd, *A. yw 


4o? | pob peth yn dda? 


22 Dywedodd yntau, Y mae pob 





82 


I. BRENHINOEDD, VI. 


Trachawant 


peth yn dda. Fy meistr a'm hanfon- 

odd i, gan ddywedyd, Wele, 

hon dau langc o fynydd Ephraim, o 

feibion y prophwydi, a ddaeth attaf 

Íi: dyro y2 awr iddynt hwy dalent 

o arian, a dau bâr o ddillad, 

23 A Naaman a ddywedodd, Bydd 
foddlawn, cymmer ddwy dalent. Ac 
efe a fu daer arno ef; ac a rwym- 
odd ddwy dalent o arian mewn dwy 
gôd, a deubar o ddillad; ac efe a'u 
rhoddodd at ddau o'i weision, ì'tv 
dwyn o'i flaen ef, | 

24 A phan ddaeth efe i'r “bwlch, 
efe a'w cymmerth o'u llaw hwynt, 
ac a'w rhoddodd i gadw yn tŷ; ac 
a ollyngodd ymaith y gwŷr, a hwy 
a aethant ymaith. 

25 Ond efe a aeth i mewn, ac a 
safodd o fiaen ei feistr. Ac Eliseus 
a ddywedodd wrtho eî, O ba le 
y daethost ti, Gehazi? Dywedodd 
yntau, Nid aeth dy was 24c yma 
na thraw. 

26 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Onid aeth fy nghalon gyd & thê, pan 
drodd y gwr oddi ar ei gerbyd i'th 
gyfarfod diî a ydoedd Rhê amser 
1 gymmeryd arian, ac ì gymmeryd 
gwisgoedd, ac olew-wyddlannau, a 
gwinllannau, a_ defaid, a gwartheg, 
a gweision, a morwynion? 

27 Am hynny gwahan-glwyf Naa- 
man a lŷn wrthyt ti, ac wrth dy 
had yn dragywydd. Ac efe a aeth 
ymaith o'i ŵydd ef Fyn wahan- 
glwyfus cyn wynned a'r eira. 

PENNOD VI. 

1 Eliseus yn caniallâu â feibion y prophwydi 
gael ehengî eu terfynau; ac yn peri ŵr 
haiarn mofio: S$ yn datguddio cyfrinach 
brenhin Syrêa. 1$ Y llu a yrrwyd î ddal 


Eliseus, yn cael eu taro & dallineb: 19 a|[ 


chwedi eu dwyn 4 Samarïa, yn cael eu goll- 
wng ymaith, 24 Y newyn yn Samarîa yn 
peri ŷ wragedd fwylta eu plant, 30 Y bren- 
hân yn gyrru â ladd. Eliseus. 
MEIBION y prophwydi a ddy- 
wedasant wrth Eliseus, Wele 
yn awr, 'y lle yr hwn yr ydym ni 
yn trìgo ynddo ger dy fron di, sydd 
ry gyfyng i ni. 

2 Awn yn awr hyd yr Iorddonen, 
fel y cymmerom oddi yno bawb ei 
drawst, ac y gwnelom i ni yno le 
i gyfanneddu ynddo. Dywedodd 
yntau, Ewch. 

3 Ac un a ddywedodd, Bydd fodd- 
lawn, attolwg, a thyred gyd â'th 
weision... Dywedodd yntau, Mi a 
ddeuaf. 

4 Felly efe a aeth gyd â hwynt. 


Gehaszi. 


Cyn 
CRIST 


yr awr| Cylch 


€9d, 





my ———_———— DU 





4 Neu, 
lle dirgel, 


] 
| 





k Exod.4.6 
Num,l2 | 
10, 


Cylch 
893, 


———— 





———_— gun 4y uh — a. y0 a——_— a_^ nu i y ET I AH Y 


Yr haiarn yn nofio. 





8 pen. 2, 21. 


b 2 Chron. 
SR 


A hwy a ddaethant at yr Iorddon- 
en, ac a dorrasant goed. 

5 A phan oedd un yn bwrw i lawr 
drawst, ei “fwyell ef a syrthiodd 
i'r dwfr. Ac efe a waeddodd, ac 
a ddywedodd, Och fi, fy meistr! 
canys benthyg oedd. 

6 A gwr Duw a ddywedodd, Pa 
le y syrthiodd? Yntau a ddangos- 
odd iddo y fan. Ac *efe a dorrodd 
bren, ac a4 taflodd yno; a'r haiarn 
a nofiodd. 

7 Ac efe a ddywedodd, Cymmer i 
fynu iti. Ac efe a estynodd ei law, 
ac a'i cymmerodd. 

8 T A brenhin Syria oedd yn 
rhyfela yn erbyn Israel; ac efe a 
ymgynghorodd ô'i weision, gan ddy- 
wedyd, Yn y lle a'r lle y bydd fy 
ngwersyllfa. 

9 A gwr Duw a anfonodd at fren- 
hin Israel, gan ddywedyd, Ymgadw 
rhag myned i'r lle ar lle: canys 
yno y disgynodd y Syriaid. 

10 A brenhin Israel a anfonodd 
ì'r lle 40 yr hwn y dywedasai gwr 
Duw wrtho, ac y rhybuddiasai ef, 
ac a ymgadwodd yno, nid unwaith, 
ac nid dwywaith. 

11 A chalon brenhin Syria a gy- 
thryblwyd herwydd y peth hyn; ac 
efe a alwodd ar ei weision, ac a 
ddywedodd wrthynt, Oni fynegwch 
i mi pwy o honom ni sydd gyd â 
brenhin Israel? 

12 Ac un o'i weision ef a ddywed- 
odd, Nid oes neb, fy arglwydd fren- 
hin: ond Eliseus y prophwyd, yr 
hwn sydd yn Israel, a fynega i fren- 
hin Israel y geiriau a leferi di yng 
nghanol dy ystafell wely. 

13 1 Ac efe a ddywedodd, Ewch, 
ac edrychwch pa le y mae efe, fel 
yr anfonwyf i'w gyrchu ef. Ac myn- 
egwyd iddo, gan ddywedyd, Wele, 
yn Dothan y mae efe. 

14 Am hynny efe a anfonodd yno 
feirch a cherbydau, a llu *mawr: a 
hwy a ddaethant liw nos, ac a am- 
gylchynasant y ddinas. 

15 A phan gododd gweinidog gwr 
Duw yn fore, a myned allan, wele 
lu yn amgylchynu y ddinas, â 
meirch ac â cherbydau. A'i was 
a ddywedodd wrtho ef, Aha, fy 
meistr! pa fodd y gwnawn? 

16 Ac efe a ddywedodd, Nac ofna: 
canys amlach gv Py rhai sydd gyd 
â ni na'r rhai sydd gyd â hwynt. 

17 Ac Elisêus a weddïodd, ac a 
ddywedodd, O ARGLWYDD, agor, 


983 





II. BRENHINOEDD, VI. 


— 


attolwg, eì lygaid ef, fel y gwelo. 
A'r ARGLWYDD a agorodd lygaid y 
llangce; ac efe a edrychodd: ac wele 
y mynydd yn llawn “meirch a cher- 
bydau tanllyd o amgylch Elis&eus. 

18 A phan ddaethant i waered 
ato ef, Elisêus a weddïodd ar yr 
ARGLWYDD, ac a ddywedodd, Taro, 
attolwg, y genedl hon â dallineb. 
Ac îefe au tarawodd hwy â dall- 
ineb, yn ol gair Eliseus. 

l9 Ac Elisêus a ddywedodd 
wrthynt, Nid hon yw y fordd, ac 
nid hon yw y ddinas: deuwch ar fy 
ol i, a mi a'ch dygaf chwi at y gwr 
yr ydych chwi yn ei geisio. Ond efe 
a'u harweiniodd hwynt i Samaria. 

20 A phan ddaethant hwy i Sa- 
maria, Eliseus a ddywedodd, O AR- 
GLWYDD, agor lygaid y rhai hyn, 
fel y gwelont.. A'r ARGLWYDD a 
agorodd eu llygaid hwynt; a hwy 
a welsant: ac wele, ynghanol Sa- 
maria 4y” oeddynt. 

21 A brenhin Israel a ddywed- 
odd wrth Elisêus, pan welodd efe 
hwynt, Gan daro a darawaf hwynt, 
fy nhad? 

22 Dywedodd yntau, Na tharo: 
a darewiìt ti y rhai a gaethiwaist 
âth gleddyf ac âth fwa dy hun? 
gosod fara a dwfr ger eu bron 
hwynt, fel y bwyttaont ac yr yfont, 
ac yr elont at eu harglwydd. 

23 Ac efe a arlwyodd iddynt hwy 
arlwy fawr: a hwy a fwyttasant ac 
a yfasant; ac efe a'u gollyngodd 
hwynt ymaith, a hwy a_aethant at 
eu harglwydd. Felly byddinoedd 
Syria ni chwanegasant ddyfod mwy- 
ach i wlad Israel. 

24 1 Ac wedi hyn Benhadad bren- 
hin Syria a gynhullodd ei holl lu, 
ac a aeth i fynu, ac a warchaeodd 
ar Samaria. 

25 Ac yr oedd newyn mawr yn 
Samaria: ac wele, yr oeddynt hwy 
yn gwarchae arni hi, nes bod pen 
asyn er pedwar ugain sêc/ o arian, 
a phedwaredd ram cab o dom col- 
ommennod er pìîm sc o arian. 

26 Ac fel yr oedd brenhin Israel 
yn myned heibio ar y mur, gwraig 
a lefodd arno ef, gan ddywedyd, 
Achub, fy arglwydd frenhin. 

27 Dywedodd yntau, *Oni achub 
yr ARGLWYDD dydi, pa fodd yr 
achubaf fi di? Ai o'r ysgubor, neu 
o'r gwin-wrŷf? 

28 A'r brenhin a ddywedodd wrthi 
hi, Beth a .ddar/fu i ti? Hithau a 





Dallu y Syriaid. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
893. 





cpen. 2.1]. 
Pod Ts 
Zech. 1. 8. 
â, 6. l—7, 


d Gen. 19, 
1L 


Cylch 
692, 


4 Neu, Na 
achubed. 


| 
| 


Newyn yn Samaria. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
892, 





e Deut, 28, 
ô3, 57. 


€Ruthl.,17. 
l Bren. 19, 
2 


£ELuc 13, 
23. 


Cylch 
892, 


aad, 18, 19, 


2 mesur. 


3 Heb, 
tywysog o'r 


b Lef.1. 46. 





ddywedodd, Y wraig hon a ddy- 
wedodd wrthyf, Dyro dy fab, fel 
y bwyttaom ef heddyw; a'm mab 
innau a fwyttâwn ni y fory. 

29 Felly *ni a ferwasom fy mab i, 
ac a'i bwyttasom ef: ami a ddywed- 
ais wrthi hithau y diwrnod arall, 
Dyro dithau dy fab, fel y bwyttaom 
ef: ond hi a guddiodd ei mab. 

30 4 A phan glybu y brenhin eir- 
iau y wraig, efe a rwygodd ei ddill- 
ad, ac a aeth heibio ar y mur; a'r 
bobl a edrychodd, ac wele, sachlïan 
oedd am eì gnawd ef oddi fewn. 

31 Ac efe a ddywedodd, fFel hyn 
y gwnelo Duw i mi, ac fel hyn y 
chwanego, os saif pen Elisêus mab 
Saphat arno ef heddyw. 

32 Ond Eliseus oedd yn eistedd 
yn ei dŷ, a'r henuriaid yn eistedd 
gyd âg ef. A'r brenAin a anfonodd 
wr o'i flaen: ond cyn dyfod y gen- 
nad atto ef, efe a ddywedodd wrth 
yr henuriaid, fA welwch chwi fel 
yr anfonodd mab y llofrudd hwn 
i gymmeryd ymaith fy mhen 1? 
Edrychwch pan ddêl y gennad i 
mewn, cauwch y drws, a deliwch ef 
wrth y drws: onid gyw trwst traed 
ei arglwydd ar ei ol ef? 

33 Ac efe etto yn ymddiddan â 
hwynt, wele y gennad yn dyfod i 
mewn atto ef: ac efe a ddywedodd, 
Wele, y drwg hyn sydd oddi wrth 
yr ARGLWYDD; paham y disgwyliaf 
wrth yr ARGLWYDD mwy? 


PENNOD VII. 


1 Eliseus yn prophwydo helaethrwydd anghred- 
adwy yn Samaria. 3 Pedwar gwahan-glwyf- 
us yn myned â wersyll y Syriaid, ac yn 
dangos iddynt foi. 12 Y brenhin yn cael 
hynny yn wîr, ac yn yspeilio pebyll y Syr- 
iaid. 1zT Y pennaeth nî choeliaŵ eiriau y 
prophwyd, yn cael eî sathru dan draed nes 


ei farw. 
NA Elisêeus a ddywedodd, 
Gwrandêwch air yr AR- 


GLWYDD: Fel hyn y dywedodd yr 
ARGLWYDD; “Ynghylch pryd 
hwn y fory y gwerthir *sat o beill- 
iaid er sicl, a dau sat o haidd er 
sicl, ym mhorth Samaria. 

2 Yna “tywysog yr oedd y brenhin 
yn pwyso ar ei law a attebodd wr 
Duw, ac a ddywedodd, Wele, pe 
gwnal yr ARGLWYDD ffenestri yn 
y nefoedd, a fyddai y peth hyn? Dy- 
wedodd yntau, Wele, ti a'€ gweli 
âth lygaid, ond ni fwyttêi o hono. 

3 4 Ac yr oedd pedwar gwr gwa- 
han-glwyfus Pwrth ddrws y porth, 
a hwy a ddywedasant wrth eu gil- 


384 


II. BRENHINOEDD, VII. 


ion, Mynegaf yn awr i chwi yr hyn 


ydd, Paham yr ydym ni yn aros 
yma nes ein meirw ? 

4 Os dywedwn ni, Awn ìi mewn 
i'r ddinas, newyn sydd yn y ddin- 
as, a ni a fyddwn feirw yno; ac os 
trigwn yma, ni a fyddwn feirw hef- 
yd. Am hynny deuwch yn awr, ac 
awn i wersyll y Syriaid: o chadw- 
ant ni yn fyw, byw fyddwn; ac os 
lladdant ni, byddwn feirw. 

5 A hwy a gyfodasant ar dorriad 
dydd i fyned i wersyll y Syriaid. 
A phan ddaethant at gwrr eithaf 
gwersyll y Syriaid, wele, nid ocdd 
neb yno. 

6 Canys yr ARGLWYDD a barasai 
i wersyll y Syriaid “glywed trwst 
cerbydau, a thrwst meirch, trwst 
llu mawr: a hwy a ddywedasant 
wrth eu gilydd, Wele, brenhin Is- 
rael a gyflogodd i'n herbyn ni “fren- 
hinoedd yr Hethiaid, a brenhinoedd 
yr Aipht, i ddyfod arnom ni. 

7 Am hynny hwy a gyfodasant, ac 
a ffoisant, ar lasiad dydd, ac a adaw- 
sant eu pebyll, a'u meirch, a'u has- 
ynod, sef y gwersyll fel yr ydoedd, 
ac a ffoisant am eu heinioes. 

8 A phan ddaeth y rhai gwahan- 
glwyfus hyn hyd gwrr eithaf y 
gwersyll, hwy a aethant i un babell, 
ac a fwyttasant, ac a yfasant, ac a 
cymmerasant oddi yno arian, ac 
aur, a gwisgoedd, ac a aetbant, ac 
a'e cuddiasant, ac a ddychwelasant; 
ac a aethant i babell arall, ac a 
gymmerasant oddi yno, ac a_aeth- 
ant, ac a'£ cuddiasant. 

9 Yna y dywedodd y naill wrth y 
llall, Nid ydym ni yn gwneuthur 
yn iawn; y dydd hwn sydd ddydd 
llawen-chwedl, ac yr ydym ni yn 
tewi â sôn; os arhoswn ni hyd 
oleuni y bore, *rhyw ddrwg a ddi- 
gwyddi ni: deuwch gan hynny yn 
awr, ac awn fel y mynegom ì dŷ y 
brenhin, 

10 Felly hwy a ddaethant, ac a 
waeddasant ar borthor y ddinas; a 
hwy a fynegasant iddynt, gan ddy- 
wedyd, Daethom i wersyll y Syr- 
iaid, ac wele, nid oedd yno neb, na 
llais dyn, ond y meirch yn rhwym, 
ar asynod yn rhwym, a'r pebyll 
megis y7 oeddynt o'r blaen. 

ll Ac efe a alwodd ar y porthor- 
ion; a hwy a mynegasant 1 dŷ y 
brenhin oddi fewn. 

12 1 A'r brenhin a gyfododd liw 
nos, ac a ddywedodd wrth ei weis- 


Cyn 
CRIST | 


Cylch 
892, 





c 2 Sam, 5. 
24, 


d 1 Bren, 
10, 29, 


4 Heb, 
ni a gawn 
gee edig. 
aelh. 


Y Syriaid yn fot. 





Cyflawnder yn Samaria. II. BRENHINOEDD, VIII. 
NA Eliseus a lefarodd wrth y 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
892. 


a  —— 


a wnaeth y Syriaid i ni. Gwyddent 
mai newynog oeddym ni; am hyn- 
ny yr aethant ymaith o'r gwersyll 
i ymguddio yn y maes, gan ddy- 
wedyd, Pan ddelont hwy allan or 
ddinas, ni a'u daliwn hwynt yn fyw, 
ac a awn i mewn i'r ddinas. 

13 Ac un o'r gweision a attebodd 
ac a ddywedodd, Cymmer yn awr 
bump o'r meìrch a adawyd, y rhai a 
adawyd yn y ddinas, (wele, y maent 
hwy fel holl lïaws Israel, y rhai a ar- 
hosasant ynddi; wele, y maent hwy 
fel holl lïaws Israel, y rhai a ddar- 
fuant;) ac anfonwn, ac edrychwn. 

14 Felly hwy a gymmerasant feirch 
dau gerbyd: ar brenhin a anfon- 
odd ar ol gwersyll y Syriaid, gan 
ddywedyd, Ewch, ac edrychwch. 

15 A hwy a aethant ar eu hol 
hwynt hyd yr Iorddonen, ac wele, 
yr holl ffordd ydoedd yn llawn o 
ddillad a llestri, y rhai a fwriasai 
y Syriaid ymaith wrth frysio: a'r 
cenhadau a ddychwelasant ac a 
fynegasant i'r brenhin. 

16 A'r bobl a aethant allan, ac 
a anrheithiasant wersyll y Syriaid: 
a bu sat o beilliaid er sicl, a dau 
sat o haidd er sicl, yn ol gair yr 
ARGLWYDD. 

17 4 A'r brenhin a osododd y ty- 
wysog yr oedd efe yn pwyso ar ei 
law i wylaed ar y porth: a'r bobl a'i 
mathrasant ef yn y porth, ac efe fu 


.|farw, “megis y llefarasai gwr Duw, 


yr hwn a ddywedasai Agymmy pan 
ddaeth y brenhin i waered atto ef. 

18 A bu, megis y llefarasai gwr 
Duw wrth y brenhin, gan ddywed- 
yd, fDau sat o haidd er sicl, a sat 
o beilliaid er sicl, fydd y pryd hwn 
y fory ym mhorth Samaria. 

19 A'r tywysog a attebasai wr 
Duw, ac a ddywedasai, Wele, pe 
gwnai yr ARGLWYDD ffenestri yn y 
nefoedd, a fyddai y peth hyn? Dy- 
wedodd yntau, Wele, ti a'i gweli 
â'th lygaid, ond ni fwyttêi o hono. 

20 Ac felly y bu iddo ef: canys 
y bobl a'i sathrasant ef yn y porth, 
ac efe a fu farw. 

PENNOD VIII. 


1 Y Sunamees, wedi gadael eî gwlad saith mlyn- 
edd î ffoi rhag y newyn, yn cael gan y brenhin 
ei Lhâr yn eì ol, er mwyn gwyrthiau Eliseus, 
VW Hazael, wedi clywed. y brophwydoliaeth, 
yn lladd ei feistr, ac yn teyrnasu yn eî le ef. 
16 Annuwiol lywodraeth Jehoram ar Judah. 
20 Edom a Libnah yn cilio oddi wrth Judah. 
29 Ahazïah yn frenhin ar ol Jehoram, 25 a'i 
lywodraeth annuwiol ef. 298 Efe yn ymweled 
â Jehoram, oedd friwedig yn Jezredl, 








385 


wraig “y bywhasai efe ei mab, 
gan ddywedyd, Cyfod, a dos, ti a'th 
dylwyth, ac ymdeithia lle y gellych 
ymdeithio: canys yr ARGLWYDD 
Pa alwodd am newyn, a hwnnw a 
ddaw ar y wlad saith mlynedd. 

2 A'r wraig a gyfododd, ac a 
wnaeth yn ol gair gwr Duw: a hi 
a aeth, hi a'i thylwyth, ac a ym- 
deithiodd yngwlad y Philistiaid 
saith mlynedd. 

3 Ac ym mhen y saith mlynedd, y 
wraig a ddychwelodd o wlad y Phi- 
listiaid: a hi a aeth i weiddi ar y 
brenhin am ei thŷ, ac am ei thir. 

4 A'r brenhin oedd yn ymddiddan 
â “Gehazi gwas gwr Duw, gan ddy- 
wedyd, Adrodd i mi, attolwg, yr holl 
bethau mawr a wnaeth Eliseus. 

5 Ac fel yr oedd efe yn mynegi i'r 
brenhin y modd y bywhasai efe y 
marw, yna wele y wraig y bywhasai 
efe ei mab yn gweiddi ar y brenhin 
am ei thŷ, ac am ei thir. A Gehazi 
a ddywedodd, Fy arglwydd frenhin, 
dyma y wraig, a dyma ei mab yr 
hwn a ddarfu i Eliseus ei fywhâu. 

6 A'r brenhin a ofynodd i'r wraig; 
a hithau a fynegodd iddo ef. A'r 
brenhin a roddodd iddi ryw ^*ys- 
tafellydd, gan ddywedyd, Dod dra- 
chefn yr hyn oll oedd eiddi hi, a 
holl gnwd y maes, o'r dydd y gad- 
awodd hi y wlad hyd y pryd hwn. 

7 Y A daeth Elisêus i Damascus: 
a Benhadad brenhin Syria oedd 
glaf; a mynegwyd iddo ef, gan ddy- 
wedyd, Daeth gwr Duw yma. 

8 A'r brenhin a ddywedodd wrth 
Hazael, “Cymmer anrheg yn dy 
law, a dos i gyfarfod â gwr Duw; 
ac *ymofyn âr ARGLWYDD trwy- 
ddo ef, gan ddywedyd, A fyddaf fi 
byw o'r clefyd hwn ? 

9 Felly Hazael a aeth i'w gyfarfod 
ef, ac a gymmerth anrheg yn ei law, 
a phob peth a'r a oedd, dda o Da- 
mascus, sef llwyth deugain o gam- 
elod; ac a ddaeth, ac a safodd o'i 
flaen ef, ac a ddywedodd, Benhadad 
brenhin Syria dy fab a'm hanfon- 
odd attat, gan ddywedyd, A fyddaf 
fi byw o'r clefyd hwn? 

10 Ac Eliseus a ddywedodd wrtho, 
Dos, a dywed wrtho, Dïau y gell 
fyw: etto yr ARGLWYDD a ddang- 





Eliseus yn Damascus. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
891, 





a pen. ê. 35 


b Ps, 105.16. 
Hag, 1.11, 
Cylch 
885. 
c pen. 5. 27, 


2 Neu, 
eunuch. 


885. 


d] Bren. 
14, 3. 
pen. 5. 5. 

e9 pen. l, 2, 


osodd i mi fy bydd efe marw yn |fad.15. 


dïau. 


ll Ac efe a osododd ei wyneb, ?ac j* Heb. 


ac a'i go 


a ddaliodd sylw arno, nes cywil-| sodod 





| JHazael yn Uadd eî feistr. 





yddio o hono ef: a gwr Duw a 


wylodd. 

12 A Hazael a ddywedodd, Pa- 
ham y mae fy arglwydd yn wylo? 
Dywedodd yntau, Am fy mod yn 
sren.10.32.| gwybod 9y drwg a wnei di ì feib- 
| am.su |ion Israel: eu hamddiffynfaoedd 
| Amosl.3.| hwynt a losgi di â thân, a'u gwŷr 

ieuainge a leddi âr cleddyf, ha'u 
plant a bwyi, a'u gwragedd beich- 
iogion a rwygi 

13 A Hazael a ddywedodd, Pa 

beth! aì ci yw dy was, fel y gwnel- 
| aì efe y mawr beth hyn?” Ac Eli- 
(cL pren10u sêus a ddywedodd, ! Yr ARGLWYDD 
| îe a ddangosodd i mi gy byddi di yn 
| frenhin ar Syria, 
| l4 Felly efe a aeth ymaith oddi 
| |wrth Elisêus, ac a ddaeth at ei 
| iar celwydd; yr hwn a ddywedodd 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| Cyn 
| CRIST 
— 885. 





| hnpen.15.16. 
líos. 13.16, 
Amos]l. 13. 


| wrtho, Beth a ddywedodd Eliseus 
| wrthyt ti? Ac efe a attebodd, Efe 
2 ddywedodd wrthyf, y byddit tì 
byw yn ddïau. 

15 A thrannoeth efe a gymmerth 
wrthban, ac a'2 zgwlychodd mewn 
dwfr, ac a lledodd ar ei wyneb 
ef, fel y bu efe farw: a Hazael a 
deyrnasodd yn ei le ef. 

16 1 Ac yn y bummed flwyddyn i 
Joram mab Ahab brenhin Israel, a 
Jehosaphat yn frenhin yn Judah, y 

1 dechreuodd “Jehoram mab Jeho- 
saphat brenhin Judah deyrnasu. 

l7 Mab ddeuddeng mlwydd ar 
hugain oedd efe pan ddechreuodd 
deyrnasu; ac wyth mlynedd y teyrn- 
asodd efe yn Jerusalem. 

18 Ac efe a rodiodd yn ffordd 
brenhinoedd Israel, fel y gwnai tŷ 





$92. 


4 Ileb. 
teyruasodd, 


k 2 Chron. 
G2 





| 
| 
| 
| 


iad.26. | Ahab: canys ìmerch Ahab oedd 
yn wraig iddo: felly efe a wnaeth 
yr hyn “oedd ddrwg yngolwg yr 
ARGLWYDD. 

19 Ond nì fynnai yr ARGLWYDD 
| ddifetha Judah, er mwyn Dafydd 
mn 28am.T. eì was; m megis yr addawsai efe, y 
| ien u.| rhoddai iddo “oleuni, ac i'w feibion 
mae. *|yn dragywydd. 
| gaws, | 20 Y Yn ei ddyddiau ef y gwrth- 
»Gen.91. |ryfelodd "Edom oddi tan law Ju- 





| dah, ac y gosodasant frenhin arnynt 
| eu hunain. 
| 21 A Joram a aeth trosodd i Sair, 

a'r holl gerbydau gyd âg ef; ac efe 
a gyfododd liw nos, ac a darawodd 
yr Edomiaid oedd yn ei amgylchu 
ef, a thywysogion y cerbydau: a'r 
| bobl a. ffodd i'w pebyll. 

22 Er hynny Edom a wrthryfel- 

| odd oddi tan law Judah hyd y dydd 


— — — . ..  . — ————— 





hwn. Yna y gwrthryfelodd *Libnah 
y pryd hwnnw. 

23 A'r rhan arall o hanes Joram, 
ar hyn oll a wnaeth efe, onid 4d- 
ymt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr 
chronicl brenhinoedd Judah ? 

24 A Joram a hunodd gyd âl 
dadau, ac a gladdwyd gyd â'i dad- 
au yn ninas Dafydd; ac P*Ahazïah 
ei fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

25 1 Yn y ddeuddegfed flwyddyn 
i Joram mab Ahab nn Israel 
yr aeth Ahazïah mab Jehoram bren- 
hin Judah yn frenhin. 

26 Mab dwy flwydd ar hugain 
oedd Ahazïah pan aeth efe yn fren- 
hin; ac un flwyddyn y teyrnasodd 
efe 'yn Jerusalem: ac enw ei fam 
ef oedd Athalïiah, "merch Omri 
brenhin Israel. 

27 Ac efe a rodiodd yn ffordd tŷ A- 
hab, ac a wnaeth yr hyn oedd ddrwg 
y 'ngolwg yr ARGLWYDD, fel tŷ Ahab: 
canys $ daw tŷ Ahab ydoedd efe. 

28 S Ac efe a aeth gyd â Joram 
mab Ahab i ryfel yn erbyn Hazael 
brenhin Syria i*Ramoth-Gilead; a'r 
Syriaid a darawsant Joram. 

29 A.1Joram y brenhin a ddychwel- 
odd i Jezreel i ymiachâu o'r briwiau 
“a roisai y Syriaid iddo ef yn Ramah, 
wrth ymladd o hono ef yn erbyn 
Hazael brenhin Syria: ac " Ahaziah 
mab Jehoram brenhin Judah a aeth 
i waered i ymweled â Joram mab 
Ahab yn Jezreel; canys claf ydoedd. 


PENNOD IX. 

1 Eliseus yn danfon prophwyd îeuange $ en- 
neinio Jehu yn Ramoth-Gilead, â Y pro- 
phwyd wedî gwneuthur eî neges, yn joi. 11 
Jehu, wedi eî wneuthur yn frenhin gan y 
milwyr, yn lladd Joram ym maes Naboth. 
27 Lladd Ahazïah yn Gur, a'i gladdu yn 
Jerusalem, 90 Taflu Jezebel allan irwy ffen- 
eslr, a chwn yn eî bwylia ÌA. 

C Eliseus y prophwyd a alwodd 
un o *feibion y prophwydi, ac 

a ddywedodd wrtho, ? Gwregysa dy 

lwynau, a chymmer y phïolaid olew 

hon yn dy law, a dos ìi Ramoth- 

Gilead. 

2 A phan ddelych yno, edrych 
yno am Jehu mab Jehosaphat, mab 
Nimsi; a dos i mewn, a phâr iddo 
godi o 'fysg cei frodyr, adwgefi 
ystafell “ddirgel: 

3 Yna “cymmer y phïolaid olew, 
a thywallt ar eì ben ef, a dywed, 
Fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD; 
Mi a'th enneiniais dì yn frenhin ar 
Israel: yna agor y drws, a ffo, ac 
nac aros. 


II. BRENHINOEDD, IX. Prophwyd yn | 


Cyn 
CRIST 
892, 








9 Ramah, 
ad, 29, 
8 pen. 9, 15. 


2 Heb, 
â'r rhaí yr 
archollasaŵ 
y Syriaid 


r 2 LCDOE 
6, T. 


881, 
a]l Bren, 
20, 95. 
bpen. 4.29. | 
er, l,17. 


c ad. 5, 11, 


2 Heb, 
o fewn 
ystafell, 
4] Bren, 
19. 16, 








enneinto Jchu. 


Cyn 4 i] Felly y llangc, sef llange y pro- 
ORIST | phwyd, a aeth i Ramoth-Gilead. 

5 A phan ddaeth efe, wele, tywys- 
ogion y llu oedd yn eistedd: ac efe 
a ddywedodd, Y mae i mi air â thi, 
O dywysog. A dywedodd Jehu, A 
pha un o honom ni oll? Dywedodd 
yntau, A thydi, O dywysog. 

6 Ac efe a gyfododd, ac a aeth i 
mewn i'r tŷ: ac yntau a dywalltodd 
yr olew ar ei ben ef, ac a ddywed- 
odd wrtho, Fel hyn y.dywed An- 
GLWYDD DDUW Israel; “Myfi a'th 
enneiniais di yn frenhin ar bobl yr 
ARGLWYDD, sef ar Israel. 

7 A thi a darewi dŷ Ahab dy ar- 
glwydd; fel y dïalwyf fi waed fy 
ngweision y prophwydi, a gwaed 
holl weision yr ARGLWYDD, far law 
Jezebel., 

8 Canys holl dŷ Ahab a ddifethir: 
a mi a dorraf ymaith oddi wrth 
Ahab Pyr hwn a biso ar bared, !y 
bgsem. 25. gwarcha6edig hefyd, a'r hwn a ad- 
tpet.22. awyd yn Isracl. 

a 9 A mi a wnaf dŷ Ahab fel tŷ 





e2 Chron, 
GWM, Ye 


£€]l Bren, 


kj Bren. EJeroboam mab Nebat, ac fel tŷ 
a 19. 29. ì Baasa mab Ahïah, 


ì1Brn1e6| l0 A'r cwn a fwyttânt Jezebel yn 
Ser rhandir Jezreel, ac ni bydd at 
claddo At. Ac efe a acorodd y 
drws, ac a ffodd. 

ll 9 A Jehu a aeth allan at weis- 
ion ei arglwydd, a dywedwyd wrtho 
ef, A ywpob peth yn dda? paham 
y daeth "yr ynfyd hwn attat ti? 
Dywedodd yntau' wrthynt, Chwi a 
adwaenoch y gwr, ai ymadroddion. 

12 Dywedasant hwythau, Celwydd ; 
mynega yn awr i ni. Dywedodd yn- 
tau, Fel hyn ac fel hyn y llefarodd 
wrthyf, gan ddywedyd, Fel hyn y 
dywed yr ARGLWYDD, Mi ath en- 
neiniais di yn frenhin ar Israel. 

13 A hwy a frysiasant, ac "a gym- 
merasant bob un ei wisg, ac a 
gosodasant dano ef ar ben uchaf 
y erisiau, ac a ganasant mewn ud- 
gorn, ac a ddywedasant, Jehu sydd 
*frenhin. 

14 A Jehu mab Jehosaphat mab 
Nimsi a gyd-fwriadodd yn erbyn 
Joram: (a Joram oedd yn cadw 
Ramoth-Gilead, efe a holl Israel, 
rhag Hazael brenhin Syria: 

15 Ond “*Joram y brenhin a ddy- 
chwelasai i ymiachâu i Jezreel, o'r 
archollion 4r rhai *yr archollasai 
y Syriaid ef wrth ymladd o hono 
yn erbyn Hazael brenhin Syria.) A 
dywedodd Jehu, Os mynnwch chwi, 


m Jer. 29, 
Ioan10.20, 


Act, 26, 24, 
1 Cor. 4, 
10, 


n Matt, 21, 
7. 


9 Heb. yn 
(eyrnasu. 


4 TJeb, 
Jehoram. 
9 pen, 8. 2D. 

6 Heb. y 
tarawsai. 





87 


II. BRENHINOEDD, IX. 


nac eled 4m dïangol o'r ddinas i 
fyned i fynegi i Jezreel, 

16 Felly Jehu a farchogodd mewn 
cerbyd, ac a aeth i Jezreel; canys 
Joram oedd yn gorwedd yno. Ac 
Ahazïah brenhin Judah a ddaethai 
i waered i ymweled â Joram. 

l7 A gwyliwr oedd yn sefyll ar y 
tŵr yn Jezreel, ac a ganfu fintai 
Jehu pan oedd efe yn dyfod, ac a 
ddywedodd, Yr ydwyf yn gweled 
mintai. A Joram a ddywedodd, Cym- 
mer wr march, ac anfon i'w cyfarfod 
hwynt, a dyweded, 44 heddwch ? 

18 A gwr march a aeth i'w gyfar- 
ïod ef, ac a ddywedodd, Fel hyn y 
dywed y brenhin, A oes heddwch? 
A dywedodd Jehu, Beth sydd i ti 
a ofynych am heddwch? tro yn fy 
ol i. A'r gwyliwr a fynegodd, gan 
ddywedyd, Y gennad a ddaeth hyd 
attynt hwy, ond nid yw efe yn dy- 
chwelyd. 

19 Yna efe a anfonodd yr ail gwr 
march, ac efe a ddaeth attynt hwy, 
ac a ddywedodd, Fel hyn y dywed- 
odd y brenhin, 4 oes heddwch? A 
dywedodd Jehu, beth sydd iti a 
ofynych am heddwch? tro yn fy ol ì. 

20 A'r gwyliwr a fynegodd, gan 
ddywedyd, Efe a ddaeth hyd attynt 
hwy, ond nid yw efe yn dychwelyd: 
vr 8gyrriad sydd fel gyrriad Jehu 


mab Nimsi; canys y mae efe yn|a 


gyrru yn ynfyd. 

21 A Joram a ddywedodd, Rhwym 
y cerbyd. Yntau a rwymodd ei 
gerbyd ef. A PJoram brenhin Is- 
rael a aeth allan, ac Ahazïah bren- 
hin Judah, pob un yn ei gerbyd, 
a hwy a aethant yn erbyn Jehu, 
a 'chyfarfuant âc ef yn rhandir 
Naboth y Jezreeliad. 

22 A phan welodd Joram Jehu, 
efe.a ddywedodd, A oes heddwch, 
Jehu? Dywedodd yntau, Pa hedd- 
wch tra /yddo putteindra Jezebel 
dy fam di, a'i hudoliaeth, 2:07 aml? 

23 A. Joram a drodd ei law, ac a 
ffodd, ac a ddywedodd wrth Ahazïah, 
Y mae bradwriaeth, O Ahazïah. 

24 A Jehu a “gymmerth fwa yn 
ei law, ac a darawodd Joram rhwng 
el ysgwyddau, fel yr aeth y saeth 
trwy ei galon ef, ac efe a 9syrth- 
iodd yn ei gerbyd. 

25 A Jehu a ddywedodd wrth Bid- 
car eì dywysog, Cymmer, bwrw ef 
i randir maes Naboth y Jezrecliad: 
canys cofia pan oeddym ni, mi a 
thi, yn marchogaeth ynghyd ein 





Jchw yn Uadd Joram. 





6 Neu, 
cerdded- 
a d. 


P 2 Chron, 
y TC 


7 lIeb. 
chawsant 
ef, 


8 IIeb, 
lanwodd es 
law d bwa. 


9 Heb, ym“ 
grymmcdd, 


_| 





Lladd Ahaziah, Jezebel, 


ayn dau ar ol Ahab ei dad ef, “roddi o'r 
a4. | ARGLWYDD arno ef y baich hwn. 





gl Bren, 
21. 29, 


Cylch 
886. 
2 Heb, 


llygaid. 


rl Bren, 16. 
9—20, 


Cylch 
8981, 


31 Bren, 16. 
9l. 


tl Bren.21. 
a 


26 Dïau, meddai yr ARGLWYDD, 
gwaed Naboth, a gwaed eì feibion, 
a welais i neithiwyr, a mi a dalaf 
1 ti yn y rhandir hon, medd yr 
ARGLWYDD. Gan hynny cymmer 
4 bwrw ef yn awr yn y rhandir 
hon, yn ol gair yr ARGLWYDD. 

27 $ Ond pan. welodd Ahazïah 
brenhin Judah Agymmny, efe a ffodd 
ar hyd ffordd tŷ yr ardd. A Jehu 
a ymlidiodd ar ei ol ef, ac a ddy- 
wedodd, Tarêwch hwn hefyd yn eê 
cerbyd. A hwy a'* tarawsant. ef 
yn rhiw Gur, yr hon sydd wrth 
Ibleam; ac efe a ffodd i Megìdo, 
ac a fu farw yno. 

28 A'i weision ai dycasant ef 
mewn cerbyd i Jerusalem, ac a'i 
claddasant ef yn ei feddrod gyd âi 
dadau, yn ninas Dafydd. . 

29 Ac yn yr unfed flwyddyn ar 
ddeg i Joram mab Ahab yr aethai 
Ahazïah yn frenhin ar Judah. 

30 1 A phan ddaeth Jehu i Jez- 
reel, Jezebel a glybu Aynny, ac a 
golurodd ei *hwyneb, ac a wisgodd 
yn wych am ei phen, ac a_edrych- 
odd trwy ffenestr. 

31 A phan oedd Jehu yn dyfod 
1 mewn i'r porth, hi a ddywedodd, 
'A fw heddwch i Zimri, yr hwn a 
laddodd ei feistr? 

32 Ac efe a ddyrchafodd ei wyn- 
eb at y ffenestr, ac a ddywedodd, 
Pwy sydd gyd â mi, pwy? A dau 
mew dri o'r ystafellyddion a edrych- 
asant arno ef. 

33 Yntau a ddywedodd, Teflwch 
hi i lawr. A hwy ai taflasant hi ì 
lawr; a thaenellwyd peth o'i gwaed 
hi ar y pared, ac ar y meirch: ac 
efe a'i mathrodd hi. 

34 A phan ddaeth efe i mewn, efe 
a fwyttaodd ac a yfodd, ac a ddy- 
wedodd, Edrychwch am y wraig 
felldigedig honno, a chleddwch hi; 
canys *merch brenhin ydyw hi. 

35 A hwy a aethant i'w chladdu 
hi; ond ni chawsant o honi onid 
y benglog, a'r traed, a chledrau y 
dwylaw. 

36 Am hynny hwy a ddychwelas- 
ant, ac a fynegasant iddo ef. Dy- 
wedodd yntau, Dyna air yr AR- 
GLWYDD, yr hwn a lefarodd efe 
trwy law ei wasanaethwr Elïas y 
Thesbiad, gan ddywedyd, *Yn rhan- 
dir Jezreel y bwytty y cwn gnawd 
Jezebel: 


933 


I. BRENHINOEDD, X. 


37 A chelain Jezebel a fydd fel 
tommen ar wyneb y maes, yn rhan- 
dir Jezreel; fel na ellir dywedyd, 
Dyma Jezebel. 


PENNOD X. 
1 Jehu trwy lythyrau yn peri torri pennau deng 
mab a thrê ugain Ahab: 8 ac yn eî; esgusodi 
ei hun & phrophwydoliaeth Elias: 12 yn 


lladd dau a deugain o frodyr Ahaziah wrth 


y tŷ cneifio: 15 yn cymmeryd Jehonadab 

aito; 18 a (thrwy gyfrwysdra yn difetha holl 

addolwyr Baal: 29 yn canlyn pechodau Je- 
roboam. 92 Hazael yn gorthrymmu JIsrael. 

94 Joahaz yn frenhin ar ol Jehu, 

O i Ahab yr oedd deng mab a 

thri ugain yn Samaria. A Jehu 

a, ysgrifenodd lythyrau, ac a anfon- 

odd i Samaria, at dywysogion Jez- 

reel, ac at yr henuriaid, ac at dad- 
maethod Ahab, gan ddywedyd, 

2 Ac yn awr pan ddêl y llythyr 
hwn attoch chwi, canys gyd â chwi 
y mae meibion eich arglwydd, a 
chennych chwi 4y mae cerbydau, a 
meirch, a dinasoedd caerog, ac arfau: 

3 Yna edrychwch yr hwn sydd 
oreu, ac yn gymhwysaf o feibion 
eich arglwydd, a gosodwch ef ar 
deyrn-gadair ei dad, ac ymleddwch 
dros dŷ eich arglwydd. 

4 A hwy a ofnasant yn ddirfawr, 
ac a ddywedasant, Wele, dau fren- 
hin ni safasant o'i flaen ef: pa fodd 
gan hynny y safwn ni? 

5 Am hynny yr anfonodd yr hwn 
oedd ar y tŷ, ar hwn oedd ar y 
ddinas, a'r henuriaid, a'r tadmaeth- 
od, at Jehu, gan ddywedyd, Dy 
weision di ydym ni, ar hyn oll a 
ddywedych di wrthym a wnawn ni; 
nì wnawn ni neb yn frenhin: gwna 
yr hyn a fyddo da yn dy olwg. 

6 Yna efe a ysgrifenodd yr ail 
llythyr attynt hwy, gan ddywedyd, 
Os “eiddof fi fyddwch, ac os ar fy 
llais i y gwrandêwch, cymmerwch 
bennau y gwŷr, meibion eich ar- 
glwydd, a deuwch attaf fi y pryd 
hwn y fory i Jezreel. A meibion y 
brenhin, sef deng nyn a thri ugain, 
oedd gyd â phennaethiaid y ddinas, 
y rhai oedd yn eu meithrin hwynt. 

7 A phan ddaeth y llythyr attynt, 
hwy a gymmerasant feibion y bren- 
hin, ac a laddasant ddeng nyn a 
thri ugain, ac a osodasant eu pen- 
nau hwynt mewn basgedau, ac a'u 
danfonasant atto ef i Jezreel. 

8 9 A chennad a ddaeth ac a 
fynegodd iddo ef, gan ddywedyd, 
Hwy a ddygasant bennau meibion 
y brenhin. Dywedodd yntau, Gos- 





hoU feibion Ahab, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
884, 





884. 


U, . 
trosof y 
byddwch. 








odwch hwynt yn ddau bentwr wrth 
ddrws y porth hyd y bore. 

| 9 A'r bore efe a aeth allan, ac a 
safodd, ac a ddywedodd wrth yr 
holl bobl, Cyfiawn ydych chwi: 
wele, myfi a gyd-fwriedais yn erbyn 
fy arglwydd, ac a'ì lleddais ef: ond 
pwy a laddodd yr holl rai hyn? 

10 Gwybyddwch yn awr na syrth 
dim o air yr ARGLWYDD i'r ddaear, 
yr hwn a lefarodd yr ARGLWYDD 
am dŷ Ahab: canys gwnaeth yr 
ARGLWYDD yr hyn a lefarodd efe 
“lBrn, |“trwy law Elïas ei was. 

2» ' '| Ul Felly Jehu a darawodd holl 
| weddillion tŷ Ahab yn Jezreel, a'i 

S Neu, holl bennaethiaìd ef, ai “gyfneseif- 
iaid ef, a'i offeiriaid, fel na adawyd 
un y'ngweddill. 

12 H Ac efe a gyfododd, ac a aeth 
ymaith hefyd, ac a ddaeth i Sania- 
ria. Ac fel yr oedd efe wrth dŷ 
| cneifio y bugeiliaid ar y ífordd, 

13 PJehu a gyfarfu â brodyr Aha- 
|ziah brenhin Judah, ac a ddywed- 
odd, Pwy ydych chwi? Dywedasant 
hwythau, Brodyr Ahazïah ydym ni; 
|a ni a ddaethom i waered i gyfarch 
| gwell i feibion y brenhin, ac i feib- 
lon y frenhines. 

| 14 Ac efe a ddywedodd, Deliwch 
hwynt yn fyw. A hwy a'u daliasant 
| hwy yn fyw, ac a'u laddasant hwy 
| wrth bydew y tŷ cneifio, sef dau wr 
a deugain, ac ni adawodd efe wr o 





884. 











b 2 Chron, 
Os 











honynt. 

| 15 Y A phan aethai efe oddi yno, 
4 Heb, efe a “gyfarfu â “Jehonadab mab 
ee “Rechab yn cyfarfod âg ef, ac 5a 
ilChron. | gyfarchodd well iddo, ac a ddywed- 
5Hebai |0dd wrtho, A yw dy galon di yn 


bendith- 
codd, 





uniawn, fel 4 mae fy nghalon i gyd 
â'th galon di? A dywedodd Jeho- 
nadab, Ydyw. Od ydyw, êb efe, 
|*gme10. “moes dy law. Rhoddodd yntiau ei 
| |law, ac efe a barodd iddo ddyfod 
| i fynu atto i'r cerbyd. 
| 16 Ac efe a ddywedodd, Tyred 
| gyd â mi, a gwel fy zêl i tu ag at yr 
ARGLWYDD. Felly hwy a wnaethant 
iddo farchogaeth yn ei gerbyd ef. 
17 A phan ddaeth efe i Samaria, 
'2Cbron. |*efea darawodd yr holl rai aadawsid 
a i Ahab yn Samaria, nes iddo ei ddin- 
i ystrio ef, yn ol gair yr ARGLWYDD, 
| “12. |“yr hwn a ]efarasai cfe wrth Elias. 
'w 18 S A Jehu a gynhullodd yr holl 
bobl ynghyd, ac a ddywedodd wrth- 
"w5" |ynt, PAhab a wasanaethodd Baal 
ychydig, ond, Jehu a'i gwasanaetha 


ef lawer. 
| 


HWY — e.e. 


39 





brodyr Ahazah, I. BRENHINOEDD, X. 


wrth Jehu, O herwydd i tì wneuthur 


19 Ac yn awr gelwch attaf fi holl 
brophwydi Baal, ei holl weision, a'i 
holl offeiriaid ef, na fydded un yn 
eisieu; canys aberth mawr sydd 
gennyf ìi Baal: pwy bynnag a fyddo 
yn eisieu, ni bydd efe byw. Ond 
Jehu a wnaeth ^9» mewn cyfrwys- 
dra, fel y difethai efe addolwyr Baal. 

20 A Jehu a ddywedodd, *Cy- 
hoeddwch gymmanfa sanctaidd i 
Baal. A hwy a'ê cyhoeddasant. 

21 A Jehu a anfonodd trwy holl 
Israel; a holl addolwyr Baal a 
ddaethant, ac nid oedd un yn eisieu 
arni ddaethai: a hwy a ddaethant 
1 dŷ Baal, a llanwyd tŷ Baal o ben 
bwy gilydd. 

22 Ac efe a ddywedodd wrth yr 
hwn oedd geidwad ar y gwisgoedd, 
Dwg allan wisgoedd i holl addol- 
wyr Baal. Ac efe a ddug wisgoedd 
iddynt, 

23 A Jehu a aeth i mewn, a Jeho- 
nadab mab Rechab, i dŷ Baal, ac a 
ddywedodd wrth addolwyr Baal, 
Chwiliwch ac edrychwch, rhag bod 
yma gyd â chwi mêDb o weision yr 
ARGLWYDD, ond addolwyr Baal yn 
unig. 

24 A phan ddaethant ìi mewn i 
wneuthur aberthau, a phoeth-off- 
rymmau, Jeliu a osododd iddo allan 
bedwar ugeinwr, ac a. ddywedodd, 
Os dïangc yr un o'r dynion a ddyg- 
ais ich dwylaw chwi, einioes yr 
hwn y dtango ganddo fydd am ei 
einioes ef. 

25 A phan orphenodd efe wneuth- 
ur y poeth-offrwm, Jehu a ddywed- 
odd wrth y swyddogion a'r tywysog- 
ion, Ewch i mewn, lleddwch hwynt, 
na ddeled neb allan. Felly hwy a'u 
tarawsant hwy â min y cleddyf: a'r 
swyddogion a'r tywysogion a'u taÍl- 
asant Awy allan, ac a aethant i 
ddinas tŷ Baal. 

26 A hwy a ddygasant allan ddelw- 
au tŷ Baal, ac a'u llosgasant hwy. 

27 A hwy a ddistrywiasant ddelw 
Baal, ac a ddinystriasant dŷ Baal, 


ac a'i gwnaethant ef yn domdy hyd| 


heddyw. 

28 Felly y dileodd Jehu Baal 
allan o Israel. 

29 1 Etto pechodau Jeroboam mab 
Nebat, yr hwn a wnaeth i Israel 
bechu, ni throdd Jehu oddi wrthynt 


hwy, se/ odd wrth *'y lloi aur oedd |' pren. 12 


yn Bethel, a'r rhai oedd yn Dan. 
30 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 


N$ 





a, holl addolwyr Baal. 


Cyn 
CRIST 
8&4, 





iwch gym 
manfa $ 
Baa 





Cyn 
CRIST 
$$4, 





ï Edrych 








or >c twy mi ug y IN 





u—_ E ——— e Yma Tu... 


3 Neu, 
hyd Gilead, 
1 Amos l.ô3. 





| Pb pen, 8. 20. 


| 2ZHeb. 
holl had y 
Jrenhin- 

iaeth. 

3 2 Chron. 

22. 11, 

| Josebca 


| 

| 

| 

| _ 8r8. 


e2Chron. 
as ll. 








Es 





| Achub oas, 


yn dda, gan wneuthur y» hyn oedd 
uniawn yn fy ngolwg i, yn ol yr hyn 
oll ar a ocdd yn fy nghalon i y 
gwnaethost i dŷ Ahab, “meibion y 


21, |bedwaredd genhedlaeth i tì a eis- 
“a |teddant ar orsedd-faingc Israel. 


31 Ond "nid edrychodd Jehu 
am rodio y'nghyfraith ARGLWYDD 
Dpuw Israel â'i holl galon: canys 
ni throdd efe oddi wrth bechodau 
Jeroboam, yr hwn a wnaeth i Is- 
rael bechu. 

32 4 Yn y dyddiau hynny y de- 
chreuodd yr ARGLWYDD dorri cyr- 
rau Israel: a Hazael a'u tarawodd 
hwynt yn holl derfynau Israel; 

33 O'r Iorddonen fw a chodiad 
haul, sef holl wlad Gilead, y Gad- 
iaid, ar Reubeniaid, a'r Manassiaid, 
o Aroer, yr hon sydd wrth afon 
Arnon, $! Gilead a Basan hefyd. 

34 A'r rhan arall o hanes Jehu, a'r 
hyn oll a'r a wnaeth efe, a'i holl 
gadernid ef; onid ydynt hwy yn 
ysgrifenedig yn llyfr chronicl bren- 
hinoedd Israel? 

35 A Jehu a hunodd gyd â'i dadau, 
a chladdwyd ef yn Samaria, a Joa- 
haz ei fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

36 A'r dyddiau y teyrnasodd Jehu 
ar Israel yn Samaria oedd wyth 
mlynedd ar hugain. 


PENNOD XI. 


1 Achub Joas gan eî fodryb Joseba, pan ladd- 
odd Athaliah yr had brenhinol, a'i guddio 
chwe blynedd yn nhŷ Dduw. â Jehoiada, 
trwy gynnorthwy y tywysogion, ar y seithfed 
flwyddyn yn eí wneuthur ef yn frenhin. 13 
Lladd Athaliah.. YW Jehoiada yn adferu 
gwasanaeth. Duw. 

PHAN welodd *Athalïah ?mam 

Ahazïah farw oi mab, hi a 

gyfododd, ac a ddifethodd “yr holl 
had brenhinol. 

2 Ond *Joseba merch y brenhin 
Joram, chwaer Ahazïah, a gym- 
merth Joas mab Ahazïah, ac ai 
lladrattaodd ef o fysg meibion y 
brenhin y rAaê a laddwyd: a hwy 
a'i cuddiasant ef ai fammaeth yn 
ystafell y gwelŷau, rhag Athalïah, 
fel na laddwyd ef. 

3 Ac efe a fu gyd â hì y'nghâdd 
yn nhŷ yr ARGLWYDD chwe blyn- 
edd: ac Athalïah oedd yn teyrnasu 
ar y wlad. 

4 4 Ac “yn y seithfed flwyddyn yr 
anfonodd Jehoiada, ac y cymmerth 
dywysogion y cannoedd, a'r capten- 
iaid, ar swyddogion, ac au dug 


hwynt i mewn atto i dŷ yr AR-, 


—— 


—— 


290 


II. BRENHINOEDD, XI. 








GLWYDD, ac a wnaeth â hwynt gyf- 
ammod, ac a wnaeth iddynt dyngu 
yn nhŷ yr ARGLWYDD, ac a ddang- 
osodd iddynt fab y brenhin. 

5 Ac efe a orchymynodd iddynt, 
gan ddywedyd, Dyma y peth a 
wnewch chwi; Trydedd ran o 
honoch sydd yn dyfod i mewn 
1gr y Sabbath, a gadwant wyliad- 
wriaeth tŷ y brenhin: 

6 A thrydedd ran fydd ym 
mhorth Sur: a thrydedd ran yn y 
porth o'r tu ol i'r swyddogion : felly 
y cedwch wyliadwriaeth y tŷ rhag 
ei dorri. 

7 A *deuparth o honoch oll sydd 
yn myned allan ar y Sabbath, a 
gadwant wyliadwriaeth tŷ yr AR- 
GLWYDD, ynghylch y brenhin. 

8 A chwi a amgylchynwch y bren- 
hin o bob parth, pob un a'i arfau yn 
ei law; a'r hwn a ddelo i'r rhesau, 


hin pan elo efe allan, a phan ddelo 
efe i mewn. 

9 *A thywysogion y cannoedd a 
wnaethant yn ol yr hyn oll a orchy- 
mynasai Jehoiada yr offeiriad, a 
chymmerasant bawb eu gwŷr y 
rhai oedd yn dyfod ì mewn a; y 
Sabbath, gyd â'r rhai oedd yn myn- 
ed allan ar y Sabbath; ac a ddaeth- 
ant at Jehoiada yr offeiriad. 


10 A'r offeiriad a roddodd i “a 
a 


wysogion y cannoedd waywffyn 
thariannau y brenhin Dafydd, y 
rhai oedd yn nhŷ yr ARGLWYDD. 

ll A'r swyddogion a safasant bob 
un a'i arfau yn ei law, or tn 
dehau i'r tŷ, hyd y tu aswy 1r tŷ, 
wrth yr allor a'r tŷ, amgylch ogylch 
y brenhin. 

12 Ac efe a ddug allan fab y 
brenhin, ac a roddodd y goron 
arno ef, a'r dystiolaeth: a hwy a'i, 
hurddasant ef yn frenhin, ac ai) 
henneiniasant ef; curasant hefyd eu 
dwylaw, a dywedasant, Byw fyddo 
y brenhin. 

13 1 A phan glybu Athalïalh drwst 
y bobl yn rhedeg, hi a ddaeth ìi 
mewn at y bobl ì dŷ yr ARGLWYDD. 

14 A phan edrychodd hi, wele, y 
brenhin oedd yn sefyll ífwrth y 
golofn yn ol yr arfer, a'r tywysogion 
ar udgyrn yn ymyl y brenhin, a 
holl bobl y wlad yn llawen, ac yn 
canu mewn udgyrn. Ac Athalïah a 
rwygodd ei dillad, ac a waeddodd, 
Bradwriaeth, bradwriaeth ! 

15 A Jehoiada yr offeiriad a orchy- 


lladder ef': a byddwch gyd â'r bren 


o'i wneuthwr yn frenhin. 


Cyn 
CRIST 
Ô(s. 





dl Chron, 
9. 20. 


YT Hd 
wy finla 
Heb. 

dwy law. 


e2 Chron, 
25. 8. 


9 Heb. 
ysgwydd 
ddehau. 


f pen. 23, 3. 
2Chron,94., 
ls 





Adferu gwasanaeth Dwwe. _ II. BRENHINOEDD, XII. 


mynodd i dywysogion y cannoedd, 

&s__|y rhat oedd wedi eu gosod ar y llu, 
——— |ac a ddywedodd wrthynt, Dygwch 
hi o'r tu allan i'r rhesau; a'r hwn a 
ddelo ar ei hol hi, lladder ef âr 
cleddyf: canys dywedasai yr offeir- 
iad, Na ladder hi yn nhŷ yr AR- 
GLWYDD. 

16 A hwy a osodasant ddwylaw 
arni hi, a hi a aeth ar hyd y ffordd 
feirch i dŷ y brenhin, ac yno y 
lladdwyd hi. 

17 4 £A Jehoiada a wnaeth gyfam- 
mod rhwng yr ARGLWYDD â'r bren- 
hin a'r bobl, i fod o honynt yn bobl 
iT ARGLWYDD; "a rhwng y brenhin 
a'r bobl. 

19 A holl bobl y wlad a aethant i 
dŷ Baal, ac ai dinystriasant ef a'i 
allorau, ei ddelwau hefyd a ddryll- 
iasant hwy yn chwilfriw, lladd- 
asant hefyd Mattan offeiriad Baal 
o flaen yr allorau. íA'r offeiriad a 
osododd oruchwylwyr ar dŷ yr AR- 
GLWYDD, 

19 Efe a gymmerth hefyd dywys- 
ogion y cannoedd, a'r capteniaid, 
a'r swyddogion, a holl bobl y wlad, 
a hwy a ddygasant i waered y bren- 
hin o dŷ ARGLWYDD, ac a 
ddaethant ar hyd ffordd porth y 
swyddogion, i dŷ y brenhin: ac efe 


£2 Chron, 
23. 16. 


h 2 Sam, 5. 
3. 


1 2 Chron. 
93. 18. 


|a eisteddodd ar orseddfa y bren- | 


hinoedd. 

20 A holl bobl y wlad a lawenych- 
asant, ar ddinas a lonyddodd: a 
hwy a laddasant Athalïah â'r cledd- 
yf wrth dŷ y brenhin. 

21 EMab saith mlwydd oedd Joas 
pan aeth efe yn frenhin. 


PENNOD XII. 


1 Joas yn teyrnasu yn dduwiol tra fu fyw Je- 
hoiada; & ac yn perì cyweîrio y deml. YW 
Troi Hazael oddi wrth Jerusalem âg anrheg 
o'r trysorau cyssegredig. 19 Ei weision yn 
lladd Joas, ac Amasïah yn myned yn fren- 
hin ar eî oì ef. 


k 2 Chron, 
24.1. 


»2 Chron. N *y seithfed flwyddyn i Jehu 

— Y y dechreuodd Joas deyrnasu, 
a deugain mlynedd y teyrnasodd 
efe yn Jerusalem. Ac enw ei fam 
ef ocdd Sibiah o Beerseba. 

2 A Joas a wnaeth yr Ayn oedd 
uniawn y'ngolwg yr ARGLWYDD ei 
holl ddyddiau, 42 y rhai y dysgodd 
Jehoiada yr offeiriad ef. 

3 Er hynny Pni thynnasid ymaith 
yr uchelfeydd: y bobl oedd etto 
yn offrymmu ac yn arogl-darthu yn 
yr uchelfeydd. 

4 4 A Joas a ddywedodd wrth yr 


391 


n 22, 43. 
pen. l4. 1. 


| 
Adgyweirio y deml. | 


offeiriaid, cHoll arian y “pethau 
cyssegredig a ddyger i mewn i dŷ 
yr ARGLWYDD, îarian y gwr a gyn- 
niweirio, arian “gwerth eneidiau 
pob un, o'r holl arian a *glywo 
neb ar ei galon eu dwyn i mewn i 
dŷ yr ARGLWYDD; 

5 Cymmered yr offeiriaid Aynny 
iddynt, pawb gan ei gydnabod, a 
chyweiriant adwyau y tŷ, pa le 
bynnag y caffer adwy ynddo. 

6 Ond yn y drydedd flwyddyn| 85. 
ar hugain i'r brenhin Joas, nid 
adgyweiriasai yr offeiriaid agennau 
y tŷ. 

7 Yna y brenhin Joas a alwodd 


Cyn 
CRIST 
8$TS. 





cpen., 23, 4. 

2 Hob, 
sancteidd- 
iadau. 

d Exod, 20, 
13 


3 Heb. 
eneidiau eî 
bris ef, u 
ler 2i. 2 

e Exod, 30. 
ir 


| am Jehoiada yr offeiriad, a'r offeir- 


laid era144, ac a ddywedodd wrthynt, 
Paham nad ydych chwi yn cyweirio 
agennau y tŷ? yn awr gan hynny, 
na dderbyniwch arian gan eich 
cydnabod, ond rhoddwch hwy at 
gyweirio adwyau y tŷ. 

8 A'r offeiriaid a gydsyniasant na 
dderbynient arian gan y bobl, ac 
na chyweirient agennau y tŷ. 

9 Eithr Jehoiada yr offeiriad a 
gymmerth gist, ac a dyllodd dwll 
yn ei chaead, ac ai gosododd hi 
or tu dehau i'r allor, ffordd y 
delai un i mewn i dŷ yr ARGLWYDD: 
a'r offeiriaid, y rhai oedd yn cadw 
y “drws, a roddent yno yr holl 
arian a ddygid i mewn i dŷ yr 
ARGLWYDD. 

10 A phan welent fod llawer o 
arian yn y gist, y deuai ysgrifenydd 
y brenhin, a'r arch-offeiriad, i fynu, 
ac a "roent mewn codau, ac a gyf- 
rifent yr arian a gawsid yn nhŷ yr 
ARGLWYDD. 

ll A hwy a roddasant yr arian 
wedi eu cyfrif, yn nwylaw gweith- 
wyr y gwaith, goruchwylwyr tŷ yr 
ARGLWYDD: a hwy a'i “talasant i'r |6Heb. 
seiri pren, ac i'r adeiladwyr oedd | «lian 
yn gweithio tŷ yr ARGLWYDD. 

12 Ac i'r seiri meini, ac i'r nadd- 
wyr cerrig, ac i brynu coed a 
cherrig nadd, i gyweirio adwyau tŷ 
yr ARGLWYDD, ac am yr hyn oll a 
aethai allan i adgyweirio y tŷ. 

13 Etto ni wnaed yn nhŷ yr AR- 
GLWYDD gwppanau arian, psaltring- 
au, cawgiau, udgyrn, na llestri aur, 
na llestri arian, o'r arian a ddygasid 
i mewn i dŷ yr ARGLWYDD. 

14 Eithr hwy ai rhoddasant i 
weithwyr y gwaith; ac a_ gyweir- 
iasant â hwynt dŷ yr ARGLWYDD. 

15 Ac fni cheisiasant gyfrif gan y |'»n.2.7. 


4 Heb. 
rhiniog. 


5 Heb, 
rwyment. 


Lladd Joas. 








h Num, 18. 
9. 


I pen, 8, 12, 
Cylch 
8140, 


k Edrych 


17 Heb. 


$ Neu 


n y a 
Zn 
829, 


———_  —— ——————— i _— FF _— -— 
mue Ed o 








Cylch 
849, 


g Lef, 5. 15, 
18. 


aeth i fynu. 


u pen.l4.5, 
839. 


e , 
Beth-mìlo, 





dynion y rhoddasant hwy yr arian 


II. BRENHINOEDD, XIII. 





| brenhin Syria, ac. yn llaw Benhad- 


yn eu dwylaw i'w rhoddi i weith- | ad mab Hazael, cw holl ddyddiau 


wyr y gwaith: 
hwy yn gwneuthur yn ffyddlawn. 

16 2 Yr arian dros gamwedd a'r ar- 
ian dros bechodau, ni ddygpwyd i 
mewn i dŷ yr ARGLWYDD: heiddo 
yr offeiriaid oeddynt hwy. 

17 Y Yna 'Hazael brenhin Syria a 
aeth i fynu, ac a ymladdodd yn a 
byn Gath, ac a'i 'hennillodd hi: 
EHazael a osododd ei wyneb i Pre 
i fynu yn erbyn Jerusalem. 

18 A Joas brenhin Judah !a gym- 
merth yr holl bethau cyssegredig a 
gyssegrasai Jehosaphat, a. Jehoram, 
ac Ahaziïah, ei dadau ef, brenhin- 
oedd J udah, a'ì gyssegredig bethau 
ef ei hun, a'r holl aur a gafwyd yn 
nhrysorau tŷ yr ARGLWYDD, a thŷ 
y brenhin, ac a'u hanfonodd at Ha- 
zael brenhin Syria, ac efe a_' ymad- 
awodd oddi wrth Jerusalem. 

19 1 A'r rhan arall o hanes Joas, 
a'r hyn oll a wnaeth efe, onid ydynt 
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr chro- 
nicl brenhinoedd Judah ? 

20 m A'i weision ef a gyfodasant, ac 
a gyd-fwriadasant fradwriaeth; ac 
a laddasant Joas 47 *nhŷ Mìlo, wrth 
ddyfod i waered i Sìla. 

91 A "Jozachar mab Simeath, a 
Jozabad mab Somer, ei weision ef, 
a'i tarawsant ef, ac efe a fu farw ; a 
hwy ai claddasant ef gyd â'i dadau 
yn ninas Dafydd: ac Amasïah ei 
fab a deyrnasodd yn ei le ef. 


PENNOD XIII. 


1. Annuwiol lywodraeth Joahaz ; 9 a Hazael yn 
ei orlhrymmu ef ; ac yntau yn cael ymwared 
irwy weddi. 9 Joas yn teyrnasu yn eî le ef ; 
l0 ei annuwiol lywodraeth yntau. 12 Jero- 
boam yn dyfod ar eî ol ef. 14 Eliseus wrth 
farw yn prophwydo y gorchfygai Joas y Syr- 
iaid dair gwaith. 20 Y Moabiaid yn dyfod 
yn erbyn y wlad, ac esgyrn Eliseus yn cyfodi 


gwr marw. 22 Hazae& yn marw, a Joas, 


deirgwaith yn gorchfygu Benhadad, 

NN y drydedd flwyddyn ar hug- 

ain i Joas mab Ahazïah bren- 
hin Judah, y teyrnasodd Joahaz 
mab Jehu ar Israel yn Samaria, a 
dwy flynedd ar bymtheg y tey; Tt 
asodd, cfe. 

2 Ac efe a. wnaeth yr Ayn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, ac a 
rodiodd ar ol pechodau Jeroboam 
mab Nebat, yr hwn a wnaeth i Israel 
bechu; ni throdd oddi wrthynt hwy. 

3 TÂ digofaint yr ARGLWYDD a 
lidiodd yn erbyn Israel; ac efe a'u 


canys yr oeddynt | hwynt. 


4A Joahaz a erfyniodd ar yr 
ARGLWYDD, a gwrandawodd yr AR- 
GLWYDD arno ef; o herwydd iddo 
ganfod gorthrymder Israel, canys 
brenhin Syria a'u gorthr ymmai 
hwynt. 

5 (A'r ARGLWYDD a roddodd ?a- 
chubwr i Israel, fel yr aethant oddi 
tan law y Syriaid : a meibion Israel 
a drigasant yn eu pebyll fel ? cynt. 

6 Etto ni throisant hwy oddi wrth 
bechodau tŷ Jeroboam, yr hwn a 
wnaeth i Israel bechu, eitâr *rhod- 
iasant ynddynt hwy: a'r “llwyn hef- 
yd a safai yn Samaria.) 

7 Ac ni adawodd efe i Joahaz o'r 
bobl, ond deg adeugain owŷ$rmeirch, 
a deg cerbyd, a deng mil o wŷr traed: 
o herwydd brenhin Syria a'u din- 
ystriasai hwynt, ac a'u gwnaethai 
hwynt fel llwch wrth * ddyrnu. 

8 1 A'r rhan arall o hanes Joahaz, 
a'r hyn oll a wnaeth efe, a'i gadernid, 
onid ydynt hwy yn ysgrifenedig yn 
llyfr chronicl brenhinoedd Israel? 

9 A Joahaz a hunodd gyd â'i dad- 
au, a chladdasant ef yn Samaria, a 
Joas ei fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

10 Y Yn y ddwyfed flwyddyn ar 
bymtheg ar hugain ì Joas brenhin 
Judah, y teyrnasodd Joas mab Joa- 
haz ar Ìsrael yn Samaria: un mlyn- 
edd ar bymtheg 4 teyrnasodd efe. 

ll Ac efe a wnaeth yr Ayn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD: ni 
throdd efe oddi wrth holl bechodau 
Jeroboam mab Nebat, yr hwn a 
wnaeth ìi Israel bechu; eir efe a 
rodiodd ynddynt. 

12 “A'r rhan arall o hanes Joas, a'r 
fhyn oll a wnaeth efe, a'i “gader nid, 
trwy yr hwn yr ymladdodd efe âg 
Amasïah brenhin Judah, onid yde|. 
ynt hwy yn ysgrifenedig an llyfr 
chroniel brenhinoedd Israel? 

13 A Joas a hunodd gyd â'i dadau, 
aJeroboam a eisteddodd ar ei deyrn- 
gadair ef: a Joas a gladdwyd yn 
Samaria gyd â brenhinoedd Israel. 

l4 4 Ac yr oedd Eliseus yn glaf 
o'r clefyd y bu efe farw o hono: a 
Joas brenhin Israel a ddaeth ì waer- 
ed atto ef, ac a wylodd ar ei wyneb 
ef, ac a. ddywedodd, O hfy nhad, fy 
nhad, cerbyd Israel, a'i farchogion. 

15 Ac Eliseus a ddywedodd wrtho 
ef, Cymmer fwa a saethau. Ac efe 


apen.8.12. | rhoddodd hwynt yn llaw * Hazael |a gymmerth fwa a saethau. 





992 


Joahaz yn teyrnasu. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
649, 


Cylch 
642. 


h Edrych 
ad.25.a 
pen, 14, 25, 
&c, 


2 Heb, doe 
ac echdoe. 


3 Heb, 
rhodiodd. 

cl Bren, 
16. 39, 


999. 


641. 


Cylch 
839, 


h pen, 2, 12, 


; 
| 
2:3) 


| Marwolaeth Eliseus. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 


k Exod, 2. 
24, 25. 


5 Heb. ddy- 
chwelodd 
ac a ennill- 
odd, 


Cyl ch 
836. 


ì ad. 18, 19. 


16 Ac efe a ddywedodd wrth fren- 
hin Israel, Dod dy law ar y bwa. 
Ac efe a roddodd ei law: ac Elisê- 
us a osododd ei ddwylaw ar ddwy- 
law y brenhin. 

l7 Ac efe a ddywedodd, Acor y 
ffenestr tu ar dwyrain. Yntau a? 
hagorodd. Yna y dywedodd Eli- 
sêus, Saetha. Ac efe a saethodd. 
Dywedodd yntau, Saeth ymwared 
yr ARGLWYDD, a saeth ymwared 
rhag Syria; a thi a darewi y Syriaid 
yn Aphec, nes eu difa hwynt. 

18 Hefyd efe a ddywedodd, Cym- 
mer y saethau. Ac efe a'w cym- 
merodd. Ac efe a ddywedodd wrth 
frenhin Israel, Taro y ddaear. Ac 
efe a darawodd dair gwaith, ac a 
beidiodd. 

19 A gwr Duw a ddigiodd wrtho 
ef, ac a ddywedodd, Dylesit daro 
bump neu chwech o weithiau, yna y 
tarawsit Syria nes e4 difa: 'ac yn 
awr tair gwaith y tarewi Syria. 

20 Y Ac Eliseus a fu farw, a hwy 
ai claddasant ef. A minteioedd y 
Moabiaid a dd4aethant i'r wlad y 
flwyddyn honno. 

21 A phan oeddynt hwy yn claddu 
gwr, wele, hwy a ganfuant dorf, ac 
a fwriasant y gwr i feddrod Eliseus. 
A phan aeth y gwr ì lawr a chy- 
ffwrdd âg esgyrn Eliseus, efe a ddad- 
ebrodd, ac a gyfododd ar ei draed. 

22 A Hazael brenhin Syria a 
orthrymmodd Israel holl ddyddiau 
Joahaz. 

23 A'r ARGLWYDD a drugarhaodd 
wrthynt hwy, ac a dosturiodd wrth- 
ynt hwy, ac “a drodd attynt hwy, er 
mwyn ei gyfammod âg Abraham, 
Isaac, a Jacob, ac ni fynnai eu 
dinystrio hwynt, ac ni fwriodd efe 
hwynt allan o'i *olwg hyd yn hyn. 

24 Felly Hazael brenhin Syria a fu 
farw; a Benhadad ei fab a deyrn- 
asodd yn ei le ef. 

25 A Joas mab Joahaz a *ennillodd 
yn eu hol o law Benhadad mab Ha- 
zael, y dinasoedd a ddygasai efe o 
law Joahaz ei dad ef mewn rhyfel: 
Joas a'i tarawodd ef ! dair gwaith, 
ac a ddug adref ddinasoedd Israel. 


PENNOD XIV. 


1 Amasïah y brenhân da. 5 Ei gyfiawnder ar y 
rhaî a laddasaì eì dad ef: T a'i oruchafiaeth 
ar Edom. S$ A4masïah yn annog Joas, ac yn 
cael eì orchfygu a'i yspeilio. 16 Jeroboam 
yn dyfod yn lle Joas. 19 Lladd Amasïah (rwy 
fradwriaeth. 21 Azarïah yn dyfod ar eî ol 
ef. 29 Annuwiol deyrnasiad Jeroboam; 29 a 
Zacharïah yn dyfod yn eî le yniau. 


3n 


II. BRENHINOEDD, XIV. 


N yr ail flwyddyn i Joas mab 

Joahaz brenhin Israel y teyrn- 
asodd * Amasïah mab Joas brenhin 
Judah. 

2 Mab pìm mlwydd ar hugain 
oedd efe pan aeth yn frenhin, a 
naw mlynedd ar hugain y teyrnas- 
odd efe yn Jerusalem: ac enw ei 
fam ef oedd Joâdan o Jerusalem. 

3 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
uniawn yngolwg yr ARGLWYDD, 
etto nid fel Dafydd ei dad; ond efe 
a wnaeth yn ol yr hyn oll a wnaeth- 
ai Joas ei dad eí, 

4 ? Er hynny ni thynnwyd ymaith 
yr uchelfeydd: y bobl oedd etto yn 
aberthu ac yn arogl-darthu yn yr 
uchelfeydd. 

5 A phan sicrhâwyd ei deyrnas 
yn ei law ef, efe a laddodd ei weis- 
ion cy rhai a laddasent y brenhin ei 
dad ef. 

6 Ond ni laddodd efe feibion y 
lleiddiaid; fel y mae yn ysgrifen- 
edig yn llyfr cyfraith Moses, yn yr 
hon y gorchymynasai yr ARGLWYDD, 
gan ddywedyd, 4 Na ladder y tadau 
dros y meibion, ac na ladder y meib- 
ion dros y tadau; ond lladder pob 
un am eî bechod ei hun, 

7 Efe a darawodd o'r Edomiaid, 
yn * nyffryn yr halen, ddeng mil, ac 
a ennillodd “y graig mewn rhyfel, 
ac a alwodd ei henw Joctheel hyd 
y dydd hwn. 

8 4 Yna Amasïah a anfonodd gen- 
hadau at Joas mab Joahaz, mab 
Jehu, brenhin Israel, gan ddywedyd, 
Tyred, gwelwn wyneb ein gilydd. 

9 A Joas brenhin Israel a anfon- 
odd at Amasïah brenhin Judah, 
gan ddywedyd, f Yr ysgellyn yn Li- 
banus a anfonodd at y gedrwydden 
yn Libanus, gan ddywedyd, Dyro 
dy ferch i'm mab i yn wraig. A 
bwystfil y maes yr hwn oedd yn 
Libanus a dramwyodd ac a sathr- 
odd yr ysgellyn. 

10 Gan daro y tarewaist yr Edom- 
iaid, am hynny dy galon a'th falch- 
ïodd: ymffrostia, ac eistedd yn dy 
dŷ: canys i ba beth yr ymyrri i'th 
ddrwg dy hun, fel y syrthit ti, a 
Judah gyd â thi? 

11 Ond ni wrandawai Amasïah. 
Am hynny Joas brenhin Israel a 
aeth i fynu, a hwy a welsant wyn- 
ebau eu gilydd, efe ac Amasiïah 
brenhin Judah, yn Beth-semes, yr 
hon sydd yn Judah. 

12 A Judah a darawyd o flaen 


Amasïah yn teyrnasu, 


Cyn 
CRIST 
839, 


a 2 Chron, 
25. 





» 


b pen, 12. 3, 
c pen, 12, 
20. 


Í 
d Deut. 24, 

6 
ŷ 


Ezec, 18.4 
£0, 


Cylch 
827. 
e2 2 Sam, 8, 
Is. 60, tit, 
2 Selah. 


Cylch 
820. 


f Edrych 
Barn. 9. &, 





Jenoboam yn frenhin. 


II. BRENHINOEDD, XV. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
$26. 





eg SE y y, 


£E Neh, 12. 
o9. 


h Jer,21.08. 


| Cylch 
825. 


k 2 Chron. 
CU), Ffr 


en, l5.l2., 


Chron, 
26.1, 
Uzaïuh. 





m pen, 16. 6. 


&25. 


n UD 94, 
o Deut or 


Israel; a hwy a ffoisant bawb i'w 
peby ll. 

13 A Joas brenhin Israel a ddal- 
iodd Amasïah brenhin Judah, mab 
Joas, mab Ahazïah, yn Beth-semes, 
ac a ddaeth i J erusalem, ac a dor- 
rodd i lawr fur J erusalem, o £borth 
Ephraim hyd borth ^y gongl, bed- 
war cân cufydd. 

14 Ac efe a gymmerth yr holl aur 
a'r arian, a'r holl lestri ar a gafwyd 
yn nhŷ yr ARGLWYDD, ac yn nhrys- 
orau tŷ y brenhin, a gwystlon, ac 
a ddychwelodd i Samaria. 

15  ' A'r rhan arall o hanes Joas, 
yr hyn a wnaeth efe, ai gadernid, 
ac fel yr ymladdodd efe âg Amasïah 
brenhin Judah, onid ydynt hwy yn 
ysgrifenedig yn llyfr chronicl bren- 
hinoedd Israel? 

16 A Joas a hunodd gyd âi dadau, 
ac a gladdwyd yn Samaria gyd â 
brenhinoedd Israel; a Jeroboam ei 
fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

17 1 Ac Amasiah mab Joas bren- 
hin Judah a fu fyw ar ol marwolaeth 
Joas mab Joahaz brenhin Israel 
bymtheng mlynedd. 

18 A'r rhan arall o hanes Amasïah, 
onid ydynt hwy yn ysgrifenedig yn 
llyfr chronicl brenhinoedd Judah? 

19 Ond “hwy a frad-fwriadasant yn 
ei erbyn ef yn Jerusalem; ac efe a 
ffodd i Lachis: efto hwy a anfon- 
asant ar ei ol ef i Lachis, ac aì 
lladdasant ef yno. 

20 A hwy aii dygasant ef ar feirch, 
ac efe a gladdwyd yn Jer usalem gyd 
â'i dadau, yn ninas Dafydd. 
| 21 T A holl bobl Judah a gym- 
merasant ! Azarïah, ac yntau yn fab 
un mlwydd ar bymtheg, ac aì 
hurddasant ef yn frenhin yn lle 
Amasïah ei dad. 

99 Efe a adeiladodd ” Elath, ac a'i 
rhoddodd hi drachefn i Judah, ar ol 
huno o'r brenhin gyd â'i dadau. 

23 $ Yn y bymthegfed flwyddyn i 
Amasïah mab Joas brenhin Judah 
y teyrnasodd Jeroboam mab Joas 
brenhin Israel yn Samaria; un 
mlynedd a deugain y teyrnasodd, efe. 

24 Ac efe a wnaeth yr Ayn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD: ni 
chiliodd efe oddi wrth holl bechod- 
au Jeroboam mab Nebat, yr hwn a 
wnaeth i Israel bechu. 

25 Efe a ddug adref derfyn Israel 
o'r lle yr "eir i mewn i Hamath hyd 


UUE— 


efôr y rhos, yn ol gair ARGLWYDD 
| DDUW Isr ael, yr hyn a lefarasai efe 





94 


Cyn 
CRIST 


825. 


írwy law ei was PJonah mab Amittai 
y prophwyd, yr hwn oedd o Gath- 
Hepher. pad 

26 Canys yr ARGLWYDD a welodd re io. 
gystudd Israel yn flin iawn: canys | 822, 
“nid oedd meb gwarcha&edig, na mb js neut. 32. 
wedi ei adael, na chynnorthwyydd 
1 Israel. 

27 ' Ac ni lefarasai yr ARGLWYDD ," pen. 13. 5. 
y dileai efe enw Israel oddi tan y 
nefoedd: ond efe a'u gwaredodd 
hwynt trwy law Jeroboam mab 
Joas. 

28 « A'r rhan arall o hanes Jero- 
boam, a'r hyn oll ar a wnaeth efe, 

a'i gadernid ef, y modd y rhyfelodd 
efe, ar modd y dug efe adref Da- 
mascus a Hamath, *i Judah yn Is- 
rael, onid ydynt hwy yn ysgrifen-| 3 
edis yn llyfr chronicl brenhinoedd 
Israel ? 

29 A Jeroboam a hunodd gyd âi 
dadau, sef gyd â brenhinoedd Is- 
rael; a Zacharïah ei fab a deyrnas- 
odd yn ei le ef. 


PENNOD XV. 


1 Daionus deyrnasiad Azartah, Efe yn marw 
o'r gwahan-glwyf ; a Jotham yn dyfod yn ei 
le ef. 8 Zachariah, y diweddaf o genedl Jehu, 
yn teyrnasu yn ddrygionus; a'i ladd ef gan 
Salum. 19 Sdlum yn teyrnasu fis; a Mena- 
hem yn eî ladd ef. 16 Menahem yn cael nerth 
gan Pul. 22 Pecakhtah yn dyfod yn eî le ef. 
25 Pecah yn eî ladd ef. 29 Tiglath-pileser yn 
gorthrymmu Pecah: a Hosea yn ei ladd ef. 
92 Jotham y brenhin da. 99 Ahaz yn dyfod 
ar ei ol ef. 


MAN y seithfed Ha dn ar hug-| Cylch 

ain i Jeroboam brenhin Israel, *!* 
^y teyrnasodd ”P Azariah mab Ama- j* pen.16.21. 

sïah brenhin Judah. 26,13. 

2 Mab un mlwydd ar bymtheg yd- 
oedd efe pan ddechreuodd deyrnasu, 
a deuddeng mlynedd a deugain y 
teyrnasodd 'efe yn Jerusalem ; ac enw 
ei fam oedd Jecholïah o Jerusalem. 

3 Ac efe a wnaeth yr Ayn oedd 
uniawn y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol yr hyn oll a. wnelsai Amasïah ei 
dad ef; 

4 eOnd na thynnwyd ymaith yr 
uchelfeydd: y bobl oedd etto yn 
aberthu ac yn arogl-darthu yn yr 
uchelfeydd. 

5 TT A'r ARGLWYDD îa darawodd y Ex 2 Chron. 
brenhin, fel y bu efe wahan-glwyfus | 
hyd ddydd ei farwolaeth, ac *y trig- 10.40 
odd mewn tŷ o'r neilldu: a Jotham Cyfeh 
mab y brenhin oedd ar y tŷ yn| '* 
barnu pobl y wlad. 

6 A'r rhan arall o hanes Azarïah, 
ar hyn oll a wnaeth efe, onid yd- 





DD, XV... Teyrnasiad Asarïah.. Azariah. 
| 
Î 





s 2 Sam, 8. 6. 
a yn 


TS&, 


b A elwir 


cpen.l2 â. 
a l4, 4, 
Adi 95. 





Bradwriaeth Sâlum. 


CRIS 
Cylch 
758. 


£2 Chron. 
26. 23. 





Cylch 
TŵrŴ 


2 pen. 10, 
o0. 








Gr ynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr 


chronicl brenhinoedd Judah 

7 Ac Azarïah a hunodd gyd âi 
dadau, a fchladdasant ef gyd ôl 
dadau yn ninas Dafydd ; a Jotham 
ei fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

8 $ Yn y drydedd flwyddyn ar 
bymtheg ar hugain i Azarïah bren- 
hin Judah, y teyrnasodd Zacharïah 
mab Jeroboam ar Israel yn Sama- 
ria chwe mis. 

9 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg yngolwg yr ARGLWYDD, 
megis y gwnaethai ei dadau: ni 
throdd efe oddi wrth bechodau 
Jeroboam mab Nebat, yr hwn a 
wnaeth i Israel bechu. 

10 A Sâlum mab Jabes a frad- 
fwriadodd yn ei erbyn ef, ac “ai 
tarawodd ef ger bron y bobl, ac a'i 
lladdodd ef, ac a deyrnasodd yn ei 
le ef. 

11 A'r rhan arall o hanes Zacha- 
vïah, wele, 4y ;mae yn ysgrifenedig yn 
llyfr chronicl brenhinoedd Israel. 

12 Dyma "Pair yr ARGLWYDD, yr 
hwn a lefarasai efe wrth Jehu, gan 
ddywedyd, Meibion y bedwaredd 
genhedlaeth i ti a eisteddant ar 
orseddfa Israel. Ac felly y bu. 

13  Sâlum mab Jabes a dde- 
chreuodd deyrnasu yn y bedwaredd 
flwyddyn ar bymtheg ar hugain i 
'Uzziah, brenhin Judah, a “mis cyf- 
an y teyrnasodd efe yn Samaria. 

14 Canys Menahem mab Gadi a 
aeth i fynu o “'Tirsah, ac a ddaeth i 
Samaria, ac a darawodd Sâlum mab 
Jabes yn Samaria, ac a'i lladdodd 
ef, ac a deyrnasodd yn ei le ef. 

15 A'r rhan arall o hanes Sâlum, 
a'i fradwriaeth ef yr hon a frad- 
fwriadodd efe, wele hwynt yn ys- 
grifenedig yn llyfr chronicl bren- 
hinoedd Israel. 

16 $ Yna Menahem a darawodd 
Tiphsah, a'r rhai oll oedd ynddi, 
ai therfynau, o Tirsah: o herwydd 
nad agorasant 44do ef, am hynny y 
tarawodd efe 4; a'i holl ! wragedd 
beichiogion a rwygodd efe. 

17 Yn y bedwaredd flwyddyn ar 
bymtheg ar hugain i Azariah bren- 
hin Judah y teyrnasodd Menahem 
mab Gadi ar Israel, « deng mlyn- 
edd y teyrnasodd efe yn Samaria. 

18 Ac efe a wnaeth yr Ayn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD : ni 
throdd efe yn ei holl ddyddiau oddi 
wrth bechodau Jeroboam mab Ne- 
bat, yr hwn a wnaeth i Israel bechu. 


295 


II. BRENHINOEDD, XV. 


Bradwriacth Pecah. 
19 A mPhul brenhin Assyria a| Cyn 
ddaeth yn erbyn y wlad; a Mena-| CRIST 

hem a roddodd i Pul fil o dalentau |, —c— 
arian, fel y byddai ei law gyd âg ef, | 526... 
i sicrhâu y frenhinaeth yn ei law ef.| ^^” 

20 A Menahem a gododd yr arian 
ar Israel, se/ ar yr holl raì cedyrn o 
allu, ar bob un ddeg sicl a deugain 
o arian, i'w rhoddi i frenhin As- 
syria ; felly brenhin Assyria a ddy- 
chwelodd, ac nid arhosodd yno yn 
y wlad. 

91 $ A'r rhan arall o hanes Mena- 
hem, a'r hyn oll a wnaeth efe, onid 
ydynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr 
chronicl brenhinoedd Israel? 

22 A Menahem a hunodd gyd â'i 
dadau ; a Phecahïah ei fab a deyrn- 
asodd yn ei le ef. 

23 4 Yn y ddegfed flwyddyn a 
deugain i Azarïah brenhin Judah y 
teyrnasodd Pecahïah mab Menahem 
ar Israel yn Samaria, 4 dwy flynedd 
y teyrnasodd efe. 

24 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg yngolwg yr ARGLWYDD: 
ni throdd efe oddi wrth bechodau 
Jeroboam mab Nebat, yr hwn a 
wnaeth i Israel bechu. 

25 A Phecah mab Remaliïah ei 
dywysog ef a frad-fwriadodd yn 
ei erbyn ef, ac a'i tarawodd ef yn 
Samaria, yn llys y brenhin, gyd âg 
Argob, ac Arïeh, a chyd âg ef ddeng 
wr a deugain o feibion y Gileadiaid: 
ac efe ai lladdodd ef, ac a deyrn-| 
asodd yn ei le ef. 

26 A'r rhan arall o hanes Pe- 
cahïah, a'r hyn oll a wnaeth efe, 
wele hwynt yn ysgrifenedig yn llyfr 
chronicl brenhinoedd Israel. 

27 «I Yn y ddeuddegfed flwyddyn | 
a deugain i Azarïah brenhin Judah 
y teyrnasodd "Pecah mab Remalïah |» Es 7.1. 
ar Israel yn Samaria, ac ugain mlyn- 
edd 4 teyrnasodd efe. | 

28 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, ni 
throdd efe oddi wrth bechodau Je- 
roboam mab Nebat, yr hwn a wnaeth 
i Israel bechu. 

29 Yn nyddiau Pecah brenhin I8-| (40. 
rael *y daeth Tiglath-pileser brenhin 1 Chon. 

| 
| 





HN nb b———— 








Assyria, ac a ennillodd Pljon, ac| Es. 
Abel-beth-maachah, a Janoah, Ce- ^rr 
des hefyd, a Hazor, a Gilead, a Ga- 
lilea, holl wlad Naphtali, ac a'u 
caethgludodd hwynt i Assyria. | 

30 A Hosea mab Elah a frad-fwr- | 
iadodd fradwriaeth yn erbyn Pecah ; 
mab Remalïah, ac ai tarawodd ef, 


a —  —-—---_-_ _—-—- _— KA 











Manwolaell Jotham. 


Cyn 


ac a'i lladdodd, ac a deyrnasodd yn 


CRIST ei le ef, yn yr ugeinfed flwyddyn i 





799. 


Jotham mab Uzziïah. 

31 A'r rhan arall o hanes Pecah, 
a'r hyn oll a wnaeth efe, wele hwynt 
yn ysgrifenedig yn llyfr chronicl 
brenhinoedd Israel. 

32 $ Yn yr ail flwyddyn i Pecah 
mab Remalïah brenhin Israel y de- 


33 Cron, chreuodd aJotham mab Uszziïah 


— 


b Lef, 18. 
21. 


brenhin Judah deyrnasu. 

33 Mab pîm mlwydd ar hugain 
oedd efe pan ddechreuodd deyrnasu, 
ac un mlwydd ar bymtheg y teyrn- 
asodd efe yn Jerusalem: ac enw ei 
fam ef oedd Jerusa, merch Sadoc. 

34 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
uniawn yngolwg yr ARGLWYDD; 
yn ol yr hyn oll a'r a wnelsai Uzziah 
ei dad y gwnaeth efe. 

35 4" Er hynny ni thynnwyd ym- 
aith yr uchelfeydd; y bobl oedd 
etto yn aberthu ac yn arogl-darthu 
yn yr uchelfeydd. Efe a adeilad- 
odd y porth uchaf i dŷ yr AR- 
GLWYDD, 

36 1 A'r rhan arall o hanes Jotham, 
a'r hyn oll a wnaeth efe, onid ydynt 
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr chro- 
nicl brenhinoedd Judah ? 

37 Yn y dyddiau hynny y dechreu- 
odd yr ARGLWYDD anfon yn erbyn 
Judah, *Resin brenhin Syria, a 
Phecah mab Remalïah. 

38 A Jotham a hunodd gyd âi 
dadau, ac a gladdwyd gyd â'i dadau 
yn ninas Dafydd ei dad, ac Ahaz ei 
fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

PENNOD XVI. 

1 Annuwiol lywodraeth Ahaz, ô Ahaz yn cyf- 
logi, Tiglath-pileser yn erbyn Resin a Phecah. 
10 Ahaz yn anfon portreiad allor o Damas- 
cus î Urïah, ac yn mynnu yr allor bres iddo 
ei hun 4 oj rymmu arni. 11 Ahaz yn yspeilio 
y mU 19 A Hezecïiah yn teyrnasu ar ei 
Ot €J. 

“A y ddwyfed flwyddyn ar bym- 

theg i Pecah mab Remalïah 

y dechreuodd Ahaz mab Jotham 

brenhin Judah deyrnasu. 


. |. 2 Mab *ugain mlwydd oedd Ahaz 


pan ddechreuodd efe deyrnasu, ac 
un mlynedd ar bymtheg y teyrnas- 
odd efe yn Jerusalem, ac ni wnaeth 
efe yr hyn oedd uniawn yngolwg 
yr ARGLWYDD ei DDUW, fel Dafydd 
ei dad : 

3 Eithr rhodiodd yn ffordd bren- 
hinoedd Israel, ac ?a dynnodd ei fab 
trwy y tân, yn ol ffieidd-dra y cen- 
hedloedd a fwriasai yr ARGLWYDD 


| allan o flaen meibion Israel, 


o)6 


II. BRENHINOEDD, XVI. 


4 Ac efe a aberthodd ac a arogl- 
darthodd yn yr uchelfeydd, ac “ar 
Y bryniau, a than bob pren gwyrdd- 
as. 

5 T “Yna y daeth Resin brenhin 
Syria, a Phecah mab Remalïah bren- 
hin Israel, i fynu i Jerusalem i ryfel: 
a hwy a warchaeasant ar Ahaz; ond 
ni allasant hwy e orchfygu ef. 

6 Yn yr amser hwnnw hesin bron- 
hin Syria a ddug drachefn * Elath 
at Syria, ac a yrrodd yr Iuddewon 
o Elath: a'r Syriaid a ddaethant i 
Elath, ac a breswyliasant yno hyd y 
dydd hwn. 

7 Yna Ahaz a anfonodd genhadau 
at f'Tiglath-pileser brenhin Assyria, 
gan ddywedyd, Dy was di a'th fab 
di ydwyf fi: tyred i fynu, a gwared 
fi o law brenhin Syria, ac o law 
brenhin Israel, y rhai sydd yn cyfodi 
yn fy erbyn i. 

8 Ac Ahaz “a gymmerth yr arian 
ar aur a gafwyd yn nhŷ yr AR- 
GLWYDD, ac yn nhrysorau fŷ y 
brenhin, ac a'u hanfonodd yn an- 
rheg ìi frenhin Assyria. 

9 A brenhin Assyria a wrandawodd 
arno ef; a brenhin Assyria a ddaeth 
i fynu i Damascus, ac Pa'i hennillodd 
hi, ac a gaethgludodd ei thrigolion 
i Cir, ac a laddodd Resin. 

10 $ A'r brenhin Ahaz a aeth i 
Damascus ì gyfarfod Tiglath-pileser 
brenhin Assyria, ac a welodd allor 
oedd yn Damascus: ar brenhin 
Ahaz ae anfonodd at Urïah yr offeir- 
iad agwedd yr allor a'i phortreiad, 
yn ol ei holl wneuthuriad. 

ll Ac Uriah yr offeiriad a adeil- 
adodd allor yn ol yr hyn oll a anfon- 
asai y brenhin Ahaz o Damascus: 
felly y gwnaeth Urïah yr offeiriad, 
erbyn dyfod ybrenhin Ahaz o Da- 
mascus. 

12 A phan ddaeth y brenhin o Da- 
mascus, y brenhin a ganfu yr allor: 
ia'r brenhin a nesaodd at yr allor, 
ac a offrymmodd arni hi, 

13 Ac efe a losgodd ei boeth- 
offrwm, a'i fwyd-offirwm, ac a dyw- 
alltodd ei ddïod-offrwm, ac a daen- 
ellodd waed ei offrymmau hedd ar 
yr allor. 

14 A'r “allor bres, yr hon oedd ger 
bron yr ARGLWYDD, a dynnodd efe 
ymaith o dalcen y tŷ, oddi rhwng 
yr allor a thŷ yr ARGLWYDD, ac a'i 
rhoddes hi o du gogledd yr allor. 

15 A'r brenhin Ahaz a orchymyn- 
odd i Urïah yr offeiriad gan ddy- 


Drygioni Ahan. 


| k 2 Chron, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
va2. 





ec Deut. 12, 
a 


42. 
d Es.7.l, 


e Gen. 14, 


f1 Chron, 
5. 26. 

2 Chron, 
28. 20, 


740. 
€ pen, 12, 
1S, 
Edrych 
2 Chron, 
2al, 


h Amos l, â, 


í 2 Chron, 
26. 16, 19, 


4.1 





Teyrnasiad, Hosea. 


Cyn 
CRIS 
740. 


E& Exod, 20, 
39, 40, 41. 


20. 
n 2 Chron. 
28, 27. 


730. 


8 Neu, 
deyrnged, 


wedyd, Llosg ar yr allor fawr Fy 
poeth-offrwm boreuol, ar bwyd- 
offiwm prydnhawnol, poeth-offrwm 
y brenhin hefyd, a'i fwyd-offrwm ef, 
a phoeth-offrwm holl bobl y wlad, 
a'u bwyd-offrwm hwynt, a'u dïodydd- 
offrwm hwynt; a holl waed y poeth- 
offrwm, a holl waed yr aberth, a 
daenelli di arni hi: a bydded yr 
allor bres i mì i ymofyn. 

16 Ac Urïah yr offeiriad a wnaeth 
yn ol yr hyn oll a orchymynasai y 
brenhin Ahaz. 

17 S A'r brenhin Ahaz a dorrodd 
ddaliadau yr ystolion, ac a dynnodd 
ymaith y noe oddi arnynt hwy, ac a 


.| ddisgynodd "y môr oddi ar yr ych- 


ain pres oedd tano, ac a'i rhoddodd 
ar balmant cerrig. 

18 A gorchudd y Sabbath yr hwn 
a adeiladasant hwy yn tŷ, a dyfod- 
fa y brenhin oddi allan, a drodd 
efe oddi wrth dŷ yr ARGLWYDD, O 
achos brenhin Assyria. 

19 1 A'r rhan arall o hanes Ahaz, 
yr hyn a wnaeth efe, onid ydynt 
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr chro- 
nicl brenhinoedd Judah ? 

20 Ac Ahaz a hunodd gyd â'i dad- 
au, ac "a gladdwyd gyd â'i dadau yn 
ninas Dafydd; a Hezecïah ei fab a 
deyrnasodd yn ei le ef. 


PENNOD XVII. 

1 Drygionus lywodraeth Hosea, 89 Wedi eì 
ddarostwng gan Salmaneser, y mae yn ym- 
gyd-fwriadu â So brenhin yr Aipht yn ei 
erbyn ef. 5 Caethgludo Samaria am eu 
pechodau, 24 Y cenhedloedd dîeithr, a_blan- 
nesid yn Samaria, wedî â lewod eu Ulino, yn 
gwneuthur cymmysg o amryw grefydd. 


N y ddeuddegfed flwyddyn i 

Ahaz brenhin Judah, y teyrn- 
asodd Hosea mab Elah yn Samaria 
ar Israel; naw mlynedd y teyrnas- 
odd, efe. 

2 Ac efe a wnaeth yr Ayn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, etto 
nid fel brenhinoedd Israel y rhai a 
fuasai o'i flaen ef. 

3 $ A Salmaneser brenhin Assyria 
a ddaeth i fynu yn ei erbyn ef, a 
Hosea a aeth yn was iddo ef, ac a 
* ddug iddo "anrhegion. 

4 A brenhin Assyria a gafodd frad- 
wriaeth yn Hosea: canys efe a ddan- 
fonasai genhadau at So brenhin yr 
Aipht, ac ni ddanfonasai anrheg i 
frenhin Assyria, fel y bydda efe 
arferol bob blwyddyn: am hynny 
brenhin Assyria a gauodd arno ef, 


ac a'i rhwymodd ef mewn carchardy. 


3w 


II. BRENHINOEDD, XVII 


5 $ Yna * brenhin Assyria a aeth i 
fynu trwy yr holl wlad, ac a aeth i 
fynu i Samaria, ac a warchaeodd 
arni hi dair blynedd. 

6 SI Yn y nawfed flwyddyn i Hosea, 


yr ennillodd brenhin Assyria Sama- | mo 


ria, ac y caethgludodd efe Israel i 
Assyria, ac a'u cyfleodd hwynt * yn 
Halah ac yn Habor, wrth afon Go- 
zan, ac 472 ninasoedd y Mediaid. 

7 Felly y bu, am i feibion Israel 
bechu yn erbyn yr ARGLWYDD eu 
Duw, yr hwn a'u dygasai hwynt i 
fynu o wlad yr Aipht, oddi tan iaw 
Pharaoh brenhin yr Aipht, ac am 
iddynt ofni duwiau dieithr, 

8 A “rhodio yn neddfau y cenhedl- 
oedd, y rhai a fwriasai yr ARGLWYDD 
allan o flaen meibion Israel, ac 4» 
y deddfau a wnaethai brenhinoedd 
Israel. 

9 A meibion Israel a wnaethant 
yn ddirgel bethau nid oedd uniawn 
yn erbyn yr ARGLWYDD eu DUW, ac 
a adeiladasant iddynt uchelfeydd 
yn eu holl ddinasoedd, *o dŵr y 
gwylwyr hyd y ddinas gaerog. 

10 Gosodasant hefyd iddynt ddelw- 
au a fllwyni “ar bob bryn uchel, a 
than bob pren îrlas: 

ll Ac a arogl-darthasant yno yn 
yr holl uchelfeydd, fel y cenhedl- 
oedd y rhai a gaethgludasai yr 
ARGLWYDD Ou blaen hwynt; a 
gwnaethant bethau drygionus i 
ddigio yr ARGLWYDD. 

12 A hwy a wasanaethasant eilun- 
od, "4m, y rhai y dywedasai yr AR- 
GLWYDD wrthynt, 'Na wnewch y 
peth hyn. 

13 Er i'r ARGLWYDD dystiolaethu 
yn erbyn Israel, ac yn erbyn Judah, 
trwy law yr holl brophwydi, a phob 
Eweledydd, gan ddywedyd, 'Dy- 
chwelwch o'ch ffyrdd drygionus, 
a chedwch fy ngorchymynion, 2m 
deddfau, yn ol yr holl gyfraith a 
orchymynais i'ch tadau, a'r hon a 
anfonais attoch trwy law fy ngweis- 
ion y prophwydi. 

14 Etto ni wrandawsant, eithr 
mealedasant eu gwarrau fel gwar- 
rau eu tadau, y rhai ni chredasant 
yn yr ARGLWYDD eu Duw. 

15 A hwy a ddimmygasant ei 
ddeddfau ef, ai gyfammod yr hwn 
a wnaethai efe â'u tadau hwynt, a'i 
dystiolaethau ef y rhai a dystiolaeth- 
odd efe i'w herbyn ; a rhodiasant ar 
ol " oferedd, ac *a aethant yn ofer: 


aethant hefyd ar ol y cenhedloedd 





Caethgludo Samaria. 


Cyn 
CRIST | 
798. 





a pen, 18, 9. 


21. 
b pen. 18, 


cl]Chron, | 
6. 26. 7 





a hef. 18, 3, 


$ pen. 18, â, 


f mk 94. 
Deut. 16. 
AN 

£ Deut, 12. 
PA. 


h Exod. 20, 
U)eut. 5. (t 
8 


i cut. 4, 
19, 


E ] Sam. 9. 
9, 
1 Jer. 18, 


11ma, 22, 
a oo lOs 


m Deut, ol, 
o'm 


n Deut, 32, 
PN 
1 Bren. 16. 
15 


1 Cor. 8,4. 
o Ps.ll5. S, 


| — 


Orefydd y rhaî a 





P Exod. 52, 


1 Bren. 12, 
28, 


pen, 16, 2. 
tl Bren. 
21, 20, 


u] Bren. 
11, I3, 32. 


x]1 Bren. 
11.11, 31, 

y 1 Bren, 
12, 20, 28. 


y rhai oedd o'u hamgylch, am y rhai 
y gorchymynasal yr ARGLWYDD 
iddynt, na wnelent fel hwynt. 

16 A hwy a adawsant holl orchy- 
mynion yr ARGLWYDD eu DuUw, ac 
Pa wnaethantiddyntddelwau tawdd, 
nêd amgen dau lo: “gwnaethant hef- 
yd lwyn, ac ymgrymmasant i holl lu 


2. | y nefoedd, a "gwasanaethasant Baal. 


17 A hwy “a dynnasant eu meibion 
a'u merched trwy y tân, ac a ar- 


1s.| ferasant. ddewiniaeth, a swynion, 
s Lef, 18. 2], 


ac *a ymwerthasant i wneuthur yr 
hyn oedd ddrwg yngolwg yr AR- 
GLWYDD, i'w ddigio ef. 

18 Am hynny ARGLWYDD a 
ddigiodd yn ddirfawr wrth Israel, ac 
a'u bwriodd hwynt allan o'i olwg: ni 
adawyd “ond llwyth Judah yn unig. 

l9 Ni chadwodd Judah chwaith 
orchymynion yr ARGLWYDD eu 
Duw, eithr rhodiasant yn neddfau 
Israel y rhai a wnelsent hwy. 

20 A'r ARGLWYDD a ddïystyrodd 
holl had Israel, ac a'u cystuddiodd 
hwynt, ac a'u rhoddodd hwynt yn 
llaw anrheithwyr, nes iddo eu bwrw 
allan o'i olwg. 

21 Canys “efe a rwygodd Israel oddi 
wrth dŷ Dafydd ; a hwy a wnaeth- 
ant Jeroboam mab Nebat yn fren- 
hin: a Jeroboam a yrrodd Israel 
oddi ar ol yr ARGLWYDD, ac a 
wnaeth iddynt bechu pechod mawr. 

22 Canys meibion Israel a rodias- 
ant yn holl bechodau Jeroboam, y 


rhai a wnaeth efe, heb gilio oddi. 


wrthynt: 

23 Nes ir ARGLWYDD fwrw Is- 
rael allan o'i olwg, fel y llefarasai 
trwy law ei holl weision y pro- 
phwydi: ac Israel a gaethgludwyd 
allan o'i wlad ei hun i Assyria, hyd 
y dydd hwn. 

24 A “brenhin Assyria a ddug 


i » |bobl o *Babilon, ac o Cuthah, ac o 


? Afa, o Hamath hefyd, ac o Sephar- 
faim, ac a'u cyfleodd hwynt yn ninas- 
oedd Samaria, yn lle meibion Israel. 
A hwy a feddiannasant Samaria, ac 
a drigasant yn ei dinasoedd hi. 

25 Ac yn nechreu eu trigias hwy 
yno, nid ofnasant hwy yr AR- 
GLWYDD ; am hynny yr ARGLWYDD 
a anfonodd lewod yn eu plith hwynt, 
y rhai a laddasant 7a o honynt, 

26 Am hynny y mynegasant i fren- 
hin Assyria, gan ddywedyd, Y cen- 
hedloedd y rhai a fudaist ti, ac a 
gyfleaist yn ninasoedd Samaria, nid 
adwaenant ddefod DUW y wlad: 


am hynny efe a anfonodd lewod yn 
eu mysg hwynt, ac wele, lladdasant 
hwynt, am na wyddent ddefod Duw 
y wlad. 

27 Yna brenhin Assyria a orchy- 
mynodd, gan ddywedyd, Dygwch yno 
un or offeiriaid a ddygasoch oddi 
yno, I fyned ac i drigo yno, ac i 
ddysgu iddynt ddefod Duw y wlad. 

28 Felly un o'r offeiriaid a ddygas- 
ent hwy oSamaria a ddaeth ac a drig- 
odd yn Bethel, ac a ddysgodd iddynt 
pa fodd yr ofnent yr ARGLWYDD. 

29 Etto pob cenedl oedd yn 
gwneuthur eu duwiau eu hun, ac 
yn eu gosod yn nhai yr uchelfeydd 
a wnaethai y Samariaid, pob cenedl 
yn eu dinasoedd yr oeddynt yn 
preswylio ynddynt. 

30 A gwŷr “Babilon a wnaethant 
Succoth-Benoth, a gwŷr Outh a 
wnaethant Nergal, a gwŷr Hamath 
a wnaethant Asima, 

91 A'r Afiaid a wnaethant Nibhaz 
a Thartac, a'r Sepharfiaid a losgasant 
eu meibion yn tân i Adrammelech ac 
i Anammelech, duwiau Sepharfaim, 

32 Felly hwy a ofnasant yr An- 
GLWYDD, ac îa wnaethant iddynt rai 
o'u gwehilion yn offeiriaid yr uchel- 
feydd, y rhai a. wnaethant aberthau 
iddynt yn nhai yr uchelfeydd. 

33 “Yr ARGLWYDD yr oeddynt hwy 
yn eì ofni, a gwasanaethu yr oeddynt 
eu duwiau, yn ol defod y cenhedl- 
oedd y rhai *a ddygasent oddi yno. 

34 Hyd y dydd hwn y maent hwy 
yn gwneuthur yn ol eu hen arferion; 
nid ydynt yn ofni yr ARGLWYDD, ac 
nid ydynt yn gwneuthur yn ol eu 
deddfau hwynt, nac yn ol eu harïer, 
nac yn ol y gyfraith na'r gorchymyn 
a orchymynodd yr ARGLWYDD i 
feibion Jacob, “yr hwn y gosododd 
efe ei enw, Israel. 

35 A'r ARGLWYDD a wnaethai gyf- 
ammod â hwynt, ac a orchymynas- 
ai iddynt, gan ddywedyd, “Nac ofn- 
wch dduwiau dïeithr, ac nac ym- 
grymmwch iddynt, ac ma wasan- 
aethwch hwynt, ac nac aberthwch 
iddynt: 

36 Ond yr ARGLWYDD yr hwn a'ch 
dug chwi i fynu o wlad yr Aipht 
â nerth mawr, ac â braich estyn- 
edig, ef a ofnwch chwi, ac iddo ef 
yr ymgrymmwch, ac iddo ef yr 
aberthwch. 

37 Y deddfau hefyd, a'r barnedig- 
aethau, a'r gyfraith, ar gorchymyn, 
a ysgrifenodd efe ìi chwi, a gedwch 


Jwdwyd i Samaria. | 


II. BRENHINOEDD, XVII. 


Cyn | 
CRIST 
Cylch 
678. 


cad, 21 


dI Pren, 
y all 


e Zeph. 1. 5. 


4 Neu, a'u 
dygasent, 


f Gen, 32. 
28. a 95. 10, 
1 Bren, 18. | 
ol, 


E£ Barn, 6, 
10. 


h Exod, 6. 
6. 





398 


Teyrnasiad Hezectiah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
678. 


Cylch 
o. 





| a2 Chron, 
28.27. 
a29,1. 
A elwir 


Ezecïas, 
Matt. 1. 9, 


b 2 Chron, 
20 
Atïah. 





| «2 Chron! 
3l.l. 


& Num. 21, 
9. 


Cylch 
(2D. 


*Es.M.2.| 8 “Efe a darawodd y Philistiaid | 





II. BRENHINOEDD, XVIII. 





chwi i'w gwneuthur byth; ac nac 
ofnwch dduwiau dïeithr. 

38 Ac nac anghofiwch y cyfam- 
mod a ammodais â chwi, ac nac 
ofnwch dduwiau dieithr: 

39 Eithr ofnwch yr ARGLWYDD 
eich DUW ; ac efe a'ch gwared chwi 
o law eich holl elynion. 

40 Ond ni wrandawsant hwy, eithr 
yn ol eu hen arfer y gwnaethant hwy. 

41 Felly y cenhedloedd hyn oedd 
yn ofni yr ARGLWYDD, ac yn gwas- 
anaethu eu delwau cerfiedig; eu 
plant a'u hwyrion: fel y gwnaeth 
eu tadau, y maent hwy yn gwneuth- 
ur hyd y dydd hwn. 


PENNOD XVIH. 

l Y brenhin duwiol Hezeciah 4 yn dileu delw- 
addoliaelh, ac yn lwyddo. 9 Caethgludo 
Samaria am eu pechodau. lô Senacherîb 
yn dyfod yn erbyn Judah; a theyrnged yn 
eì ddyhuddo ef. ÂT Senacherib yn danfon 
Rabsaceh yr ail waith ; ac yntau yn difenwi 
Hezeciah, a thrwy gabl-eiriau yn annog y 
bobl i droî at frenhin Assyria. 

CO yn y drydedd flwyddyn i 
Hosea mab Elah brenhin Is- 
rael, y teyrnasodd * Hezecïah mab 

Ahaz brenhin Judah. 

2 Mab pïîm mlwydd ar hugain 
oedd efe pan aeth yn frenhin, a naw 
mlynedd ar hugain y teyrnasodd 
efe yn Jerusalem: ac enw ei fam 
cf oedd " Abi, merch Zacharïah. 

3 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
uniawn y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol yr hyn oll a wnaethai Dafydd ei 
dad ef. 

4 Y “Efe a dynnodd ymaith yr 
uchelfeydd, ac a ddrylliodd y delw- 
au, ac a dorrodd y llwyni, ac a 
faluriodd y “sarph bres a wnelsai 
Moses; canys hyd y dyddiau hynny 

oedd meibion Israel yn arogl- 
darthu iddi hi: ac efe a'ì galwodd 
hi Nehustan. 

5 Yn ARGLWYDD DDUW lJsrael 
yr ymddiriedodd efe, ac ar ei ol ef 
ni bu ei fath ef ym mhlith holl fren- 
hinoedd Judah, nac 4m mysg y rhai 
a fuasai o'i flaen ef. 

6 Canys efe a lynodd wrth yr AR- 
GLWYDD, ni throdd efe oddi ar ei ol 
ef, eithr efe a gadwodd ei orchy- 
mynion ef, y rhai a orchymynasai 
yr ARGLWYDD wrth Moses. 

7 Â'r ARGLWYDD fu gyd âg ef; i 
ba le bynnag yr aeth, efe a lwydd- 
odd: ac efe a wrthryfelodd yn er- 
byn brenhin Assyria, ac nis gwas- 
anaethodd ef. 





409 


hyd *Gazah a'i therfynau, fo dŵr y 
gwylwyr hyd y ddinas gaerog. 

9 1 Ac yn y bedwaredd flwyddyn 
i'r brenhin Hezecïah, honno oedd y 
seithfed flwyddyn i Hosea mab Elah 
brenhin Israel, y daeth £ Salmaneser 
brenhin Assyria i fynu yn erbyn Sa- 
maria, ac a warchaeodd arni hi. 

10 Ac ym mhen y tair blynedd 
yr ennillwyd hi; yn y chweched 
flwyddyn i Hezeciah, honno oedd "y 
nawfed flwyddyn i Hosea brenhin 
Israel, yr ennillwyd Samaria. 

ll A brenhin Assyria a gaeth- 
gludodd Israel i Assyria, ac a'u 
cyfleodd hwynt 'yn Halah ac yn 
Habor, wth afon Gozan, ac yn 
ninasoedd y Mediaid : 

12 Am na wrandawsent ar lais 
yr ARGLWYDD eu DUw, eithr tros- 
eddu ei gyfammod ef, a'r hyn oll a 
orchymynasai Moses gwas yr AR- 
GLWYDD, ac na wrandawent arnynt, 
ac nas gwnaent Awynt. 

13 Ac “yn y bedwaredd flwydd- 
yn ar ddeg i'r brenhin Hezecïah, y 
daeth Senacherib brenhin Assyria 
i fynu yn erbyn holl ddinasoedd 
caerog Judah, ac a'u hennillodd 
hwynt. 

l4 A Hezecïiah brenhin Judah a 
anfonodd at frenhin Assyria i La- 
chis, gan ddywedyd, Pechais, dy- 
chwel oddi wrthyf: dygaf yr hyn a 
roddych arnaf. A brenhin Assyria 
a osododd ar Hezecïah brenhin Ju- 
dah, dri chant o dalentau arian, a 
deg ar hugain o dalentau aur. 

15 A Hezeciah a roddodd tddo 
yr holl arian a gafwyd yn nhŷ yr 
ARGLWYDD, ac yn nhrysorau tŷ y 
brenhin. 

16 Yn yr amser hwnnw y torrodd 
Hezecïah yr aur oddi ar ddrysau 
teml yr ARGLWYDD, ac oddi ar y 
colofnau a orchuddiasai Hezecïah 
brenhin Judah, ac au rhoddes 
hwynt i frenhin Assyria. 

17 4 A brenhin Assyria a anfon- 
odd Tartan, a Rabsaris, a Rabsaceh, 
o Lachis, at y brenhin Hezecïah, â 
llu “dirfawr yn erbyn Jerusalem. A 
hwy a aethant i fynu, ac a ddaeth- 
ant i Jerusalem. Ac wedi eu dy- 
fod i fynu, hwy a ddaethant ac a 
safasant wrth 'bistyll y llyn uchaf, 
yr hwn sydd ym mhrif-ffordd maes 
y pannwr. 

18 Ac wedi iddynt alw ar y bren- 
hin, daeth allan attynt hwy Elïacim 
mab Hilcïah, yr hwn oedd ben-teulu, 


Caethgludo Samaria. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
720. 

2lleb. 
Azzah, 

f jen, 17. 9, 
E pen. 17. 2. 





Cylch 
7 FU 


h pen, 17, 6, 


îl Chron. 
5. 26. 


Cylch 
10. 


$ Heb, 
trwm. 


1 Es, t.2. 


Senacherib 





a Sebnah yr ysgrifenydd, a Joah 
T |mab Asaph y cofiadur. 

19 A Rabsaceh a ddywedodd wrth- 
ynt hwy, Dywedwch yn awr wrth 
Hezecïah, Fel hyn y dywedodd y 
brenhin mawr, brenhin Assyria, Pa 
hyder yw hwn yr wyt yn ymddiried 
ynddo? 

20 * Dywedyd yr ydwyt, (ond nîd 
ydynt ond geiniau *ofer,) * Y mae 
gennyf gynghor a nerth i ryfel. Ar 
bwy y mae dy hyder, pan wrthry- 
felaist i'm herbyn i? 

21 Wele yn awr, y mae dy hyder 
ar y mfton gorsen ddrylliedig hon, 
ar yr Aipht, yr hon pwy bynnag a 
bwyso arni, hia âi gledr eì law ef, 
ac a dylla trwyddi hi: felly y mae 
Pharaoh brenhin yr Aipht i bawb a 
hyderant arno cef. 

22 Ac os dywedwch wrthyf, Yn yr 
ARGLWYDD ein DUW yr ydym ni yn 
ymddiried; onid efe yw yr hwn y 
tynnodd Hezecïah ymaith ei uchel- 
feydd, a'i allorau, ac y dywedodd 
wrth Judah ac wrth Jerusalem. O 
flaen yr allor hon yr ymgrymmwch 
chwi yn Jerusalem ? 

23 Yn awr gan hynny dod wystl- 
on, attolwg, i'm harglwydd, bren- 
hin Assyria, a rhoddaf i ti ddwy fil 
o feirch, os gelli di roddi rhai a 
farchogo arnynt hwy. 

24 A pha fodd y troi di ymaith 
wyneb un capten o'r gweision llei- 
af i'm harglwydd, ac yr ymddiriedi 
yn yr Aipht am gerbydau a_ gwŷr 
meirch ? 

25 Ai heb yr ARGLWYDD y deuth- 
um ì fynu yn erbyn y lle hwn, i'w 
ddinystrio ef? Yr ARGLWYDD a 
ddywedodd wrthyf, Dos i fynu yn 
erbyn y wlad hon, a dinystria hi. 

26 Yna y dywedodd Elïacim mab 
Hilcïah, a Sebnah, a Joah, wrth 
Rabsaceh, Llefara, attolwg, wrth dy 
weision yn Syriaeg, canys yr ydym 
ni yn eê deall A?; ac nac ymddi- 
ddan â ni yn iaith yr Iuddewon, lle 
y clywo y bobl sydd ar y mur. 

27 Ond Rabsaceh a ddywedodd 
wrthynt, Ai at dy feistr di, ac attat 
tithau, yr anfonodd fy meistr fi, i 
lefaru y geiriau hyn? onid at y dyn- 
ion sydd yn eistedd ar y mur, fel y 
bwyttaont eu tom eu hun, ac yr yf- 
ont " eu trwngc eu hun gyd â chwi, 
yr anfonodd fu? 

28 Felly Rabsaceh a safodd, ac 
a waeddodd â llef uchel yn iaith 


yr Iuddewon, llefarodd hefyd, a dy- 


400 


II. BRENHINOEDD, XIX. 


wedodd, Gwrandêwch air y brenhin 
mawr, brenhin Assyria. 

29 Fel hyn y dywedodd y brenhin, 
Na thwylled Hezecïah chwi: canys 
ni ddichon efe eich gwaredu chwi 
o'm llaw i. 

30 Ac na phared Hezecïah i chwi 
ymddiried yn yr ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, Yr ARGLWYDD gan war- 
edu a'n gwared ni, ac ni roddir y 
ddinas hon yn llaw brenhin Assyria. 

91 Na wrandêwch ar Hezecïah: 
canys fel hyn y dywed brenhin As- 
syria, Gwnewch “fwynder â mi, a 
deuwch allan attaf fi, ac yna bwyt- 
têwch bob un oi winwydden ei 
hun, a phob un o'i ffigysbren, ac 
yfed pawb ddwfr ei *?ffynnon ei hun: 

32 Nes i mi ddyfod a'ch dwyn 
chwi i wlad megis eich gwlad eich 
hun, gwlad ŷd a gwin, gwlad bara 
a gwinllannoedd, gwlad olew olew- 
wydd a mêl, fel y byddoch fyw, ac 
na byddoch feirw: ac na wran- 
dêwch ar Hezecïah, pan hudo efe 
chwi, gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD 
a'n gwared ni. 

39 "A lwyr-waredodd yr un o 
dduwiau y cenhedloedd ei wlad o 
law brenhin Assyria 

34 9Mae duwiau Hamath ac Ar- 
pad? mae duwiau Sepharfaim, He- 
na, ac PIfah? a achubasant hwy 
Samaria o'm llaw i € 

35 Pwy sydd ym mhlith holl dduw- 
iau y gwledydd a waredasant eu 
gwlad o'm llaw i, :fel y gwaredai yr 
ARGLWYDD Jerusalem o'm llaw i* 

36 Eithr y bobl a dawsant, ac nid 
atbebasant air iddo: canys gorchy- 
myn y brenhin oedd hyn, gan ddy- 
wedyd, Nac attebwch ef. 

37 Yna y daeth Elïacim mab Hil- 
cïah, yr hwn oedd ben-teulu, a Seb- 
nah yr ysgrifenydd, a Joah mab 
Asaph y cofiadur, at. Hezecïah, " a'u 
dillad yn rhwygedig, ac a fynegas- 
ant iddo eiriau Rabsaceh. 

PENNOD XIX. 


1 Hezeciah yn galaru, ac yn anfon at, Esaiah â 
weddïo drosto. 6 Esaiah yn eî gysuro ef. $ 
Senacherib yn myned 4 ymladd & Thirhacah, 
ac yn danfon at. Hezeciah lythyr yn Uawn 
cabl-eiriau, 14 Gweddi. Hezeciah. 20 Es- 
aiah yn prophwydo am falchder a dinystr 
Senacherib, a daioni Sion. 35 Angel yn lladd 
yr Assyriaid. 96 Bi feibion eî hun yn lladd 
Senacherib yn Ninefeh. 

A PHAN glybu y brenhin Hezc- 
ciah hynny, efe a rwygodd ei 
ddillad, ac a ymwisgodd â sachlïan, 
ac a aeth i mewn i dŷ yr ARGLWYDD. 


yn cablw Duw. 








| Galar H execïah, 


2 Ac efe a anfonodd Elïacim, yr 


Cyn 
CRIST hwn oedd ben-teulu, a Sebnah yr 


Cylch 
T10.. 


| bLuc 3. 4, 
Esaias, 


ysgrifenydd, a henuriaid yr offeir- 

iaid, wedi ymwisgo mewn sachlïan, 

at PEsaiah y prophwyd mab Amos. 
3 A hwy a ddywedasant wrtho ef, 


||Fel hyn y dywed Hezecïah, Diwr- 


| *Neu 
chythrudd. 


<pen. 18.17. 


epen, 18. 32, 


| 
| fpen, 18. 34, 


nod cyfyngdra, a cherydd, a *chabl- 
edd, yw y dydd hwn: canys y plant 
a ddaethant hyd yr enedigaeth, ond 
nid oes grym 1 esgor. 

4 Fe allai y gwrendy yr AR- 
GLWYDD dv Dpuw holl eiriau Rab- 
saceh, yr hwn a anfonodd brenhin 
Assyria ei feistr ef i gablu y Duw 
byw, ac y cerydda efe y geiriau a 
glybu yr ARGLWYDD dy Dpuw: 
am hynny dyrcha dy weddi dros y 
gweddill sydd i'w gael. 

5 Felly gweision y brenhin Heze- 
cïah a ddaethant at Esaiah. 

6 1 Ac Esaiah a ddywedodd wrth- 
ynt, Fel hyn y dywedwch wrth eich 
meistr, Fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD, Nac ofna y geiriau a glyw- 
aist, (rwy y rhai “y cablodd gweision 
brenhin Assyria fi. 

7 Wele fi yn rhoddi arno ef wynt, 
ac efe a glyw swn, ac a ddychwel 
i'w wlad: gwnaf hefyd iddo syrthio 
gan y cleddyf yn ei wlad ei hun. 

8 1 Yna y dychwelodd Rabsaceh, 
ac a gafodd frenhin Assyria yn ym- 
ladd yn erbyn Libnah: canys efe 
a glywsai fyned o hono ef ymaith o 
Lachis. 

9 A 1phan glybu efe am Tirhacah 
brenhin Ethiopia, gan ddywedyd, 
Wele, efe a ddaeth allan i ryfela â 
thi; efe a anfonodd genhadau dra- 
chefn at Hezecïah, gan ddywedyd, 

10 Fel hyn y lleferwch wrth He- 
zecïah brenhin Judah, gan ddywed- 
yd, Na thwylled dy Dpuw di, yr 
hwn yr wyt yn ymddiried ynddo, 
gan ddywedyd, Ni roddir Jerusa- 
lem yn llaw brenhin Assyria, 

ll Wele, ti a glywaist yr hyn a 
wnaeth brenhinoedd Assyria i'r holl 
wledydd, gan eu difrodi hwynt: ac 
a, waredir di? 

12 “A waredodd duwiau y cen- 
hedloedd hwynt, y rhai a ddarfu i'm 
tadau i eu dinystrio; sef Gozan, a 
Haran, a. Reseph, a meibion Eden 
y rhai oedd o fewn Thelasar? 

13 £Mae brenhin Hamath, a bren- 
hin Arpad, a brenhin dinas Se- 
pharfaim, Hena, ac Ifah? 

14 A Hezecïah a gymmerodd y 
llythyrau o law y cenhadau, ac a'u 





401 


II. BRENHINOEDD, XIX. 


darllenoddhwy: a Hezecïah a aeth i 
fynu i dŷ yr ARGLWYDD, ac a'n lled- 
odd hwynt ger bron yr ARGLWYDD. 

15 A Hozecïah a weddïodd ger 
bron yr ARGLWYDD, ac a ddywed- 
odd, O ARGLWYDD DDUW Jsrael, €yr 
hwn wyt yn trigo rwng y cerub- 
iaid, tydi sydd Dpuw, tydi yn unig, 
i holl deyrnasoedd y ddaear; ti a 
wnaethost y nefoedd a'r ddaear. 

16 Gogwydda, ARGLWYDD, dy 
glust, a gwrando: agor dy lygaid, 
ARGLWYDD, ac edrych; a gwrando 
eiriau Senacherib, yr hwn a anfon- 
odd i ddifenwi y Duw byw. 

l7 Gwir yw, O ARGLWYDD, Ìì 
frenhinoedd Assyria ddifa yr holl 
genhedloedd a'u tir, 

18 A rhoddi eu duwiau hwynt yn 
tân: canys nid oeddynt hwy dduw- 
iau, eithr gwaith dwylaw dyn, o goed 
amaen: am hynny y dinystriasant 
hwynt. 

19 Yn awr gan hynny, O AR- 
GLWYDD ein DUW ni, achub ni, at- 
tolwg, oì law ef, fel y gwypo holl 
deyrnasoedd y ddaear mai tydi yw 
yr ARGLWYDD DDUW, tydi yn unig. 

20 Yna Esaiah mab Amos a an- 
fonodd at Hezecïah, gan ddywedyd, 
Fel hyn y dywed ARGLWYDD DDUW 
Israel, Gwrandewais ar yr hyn a 
weddïaist arnaf fi yn erbyn Sena- 
cherib brenhin Assyria. 

21 Dyma y gair a lefarodd yr AR- 
GLWYDD yn ei erbyn ef, Y forwyn 
merch Sïon a'th ddirmygodd di, ac 
ath watwarodd; merch Jerusalem 
ha ysgydwodd ben ar dy ol di. 

22 Pwy a ddifenwaist ti, ac a gcebl- 
aist? ac yn erbyn pwy y dyrchefaist 
ti dy lef, ac y codaist yn uchel dy 
lygaid? yn erbyn 'Sanct Israel. 

23 Trwy law dy genhadau y cebl- 
aist ti yr ARGLWYDD, ac y dywedaist, 
A llïaws fy ngherbydau y dringais i 
uchelder y mynyddoedd, i ystlysau 
Libanus; a mi a dorraf uchelder ei 
gedrwydd ef, a'i ddewis ffynnid- 
wydd ef, âf hefyd i'w le6ty eithaf, 
ac 4 goedwig ei ddol-dir ef. 

24 Myfi a gloddiais, ac a_ yfais 
ddyfroedd dïeithr, ac â gwadnau fy 
nhraed y dyhysbyddais holl afon- 
ydd y * gwarchaeedig. 

25 Oni chlywaist ti ddarparu o 
honof fi hyn er ys talm, ac i mi 
lunio hynny er y dyddiau gynt? 


ai weddi. 


Cyn 
CRIST 
710. 





El Sam, â, 
4. 
Ps, 80. L 


Vs,22. 1. 


i Ks, 5, 24, 
Jer. ôl. 5. 


3 Neu, 
cauedig. 


h Job 16. 4, 


yn awr *y dygais hynny i ben, fel|*Neua 


y byddit i ddinystrio dinasoedd 
caeroc 44 garneddau dinystriol. 


ddygwn, 
&c, 





Dinystr yr Assyriaid. 





26 Am hynny eu trigolion yn gwt- 
toglaw a ddychrynwyd, ac a gywil- 
yddiwyd: oeddynt »negis gwellt y 
maes, fel gwyrddlysiau, mew “las- 
welltyn ar bennau £a4, neu ŷd wedi 
deifio cyn addfedu. 

27 Dy “eisteddiad hefyd, a'th fyn- 
ediad allan, a'th ddyfodiad i mewn, 
a adnabôm i, a'th gynddeiriogrwydd 
i'm herbyn. 

28 Am i ti ymgynddeiriogi i'm 
herbyn, ac i'th ddadwrdd ddyfod i 
fynu i'm clustiau i; am hynny Py 
gosodaf fy mach yn dy ffroen, a'm 
ffrwyn yn dy weflau, ac ath ddy- 
chwelaf di ar hyd yr un ffordd ag 
y daethost. 

29 A hyn fydd yn argoel i ti, O 
Hezeciah: Y flwyddyn hon y bwyt- 
têi a dyfo o hono ei hun, ac yn yr 
ail flwyddyn yr attwf; ac yn y 
drydedd flwyddyn hauwch, a med- 
wch, plennwch winllannoedd hefyd, 
a bwyttêwch eu ffrwyth hwynt. 

30 A'r “gweddill o dŷ Judah yr 
hwn a adewir, a wreiddia eilwaith i 
waered, ac a ddwg ffrwyth i fynu. 

31 Canys gweddill a â allan o Je- 
rusalem, a'r rhai dïangol o fynydd 
Sïon : "zêl ARGLWYDD jy lluoedd a 
wna hyn. 

32 Am hynny fel hyn y dywedodd 
yr ARGLWYDD am frenhin Assyria, 
Ni ddaw efe i'r ddinas hon, ac ni 
ergydia saeth yno; hefyd ni ddaw 
efe o'i blaen hi â tharian, ac ni fwrw 
glawdd i'w herbyn hi. 

33 Ar hyd yr un ffordd ag y 
daeth, y dychwel efe, ac ni ddaw 
i mewn i'r ddinas hon, medd yr 
ARGLWYDD. | 

34 Canys *mi a ddiffynnaf y ddin- 
as hon, i'w chadw hi er fy mwyn fy 
hun, ac Per mwyn Dafydd fy ngwas. 

35 4 A'r «noson honno yr aeth 
angel yr ARGLWYDD, ac a daraw- 
odd y'ngwersyll yr Assyriaid bump 
a phedwar ugain a chant o filoedd : 
a phan gyfodasant yn fore dran- 
noeth, wele hwynt oll yn galanedd- 
au meirwon. 

36 Felly Senacherib brenhin As- 
syria a ymadawodd, ac a aeth ym- 
aith, ac a ddychwelodd, ac a drig- 
odd yn Ninefeh. 

37 A bu, fel yr oedd efe yn addoli 
yn nhŷ Nisroch ei dduw, i ' Adram- 
melech a Sareser ei feibion * ei ladd 
ef â'r cleddyf; a hwy a ddïangas- 
“Heb. antiwlad Armenia: ac *Esarhâdon 
tEzma4.2. | ei fab a deyrnasodd yn ei le ef. 


Cyn 
CRIST 
710. 


k Ps, 120, 6. 


drigfa. 


m Ezec. 29, 
4,a 8,4. 


6 Heb. 
diangol. 


anEs.9.7. 


9 pen. 20, 6. 


P1 Bren. 
11, 12, I 
9 Ês. 97. 9b, 


Oo, 
r2 Chron, 
a2. 21. 


sad,7, 


402 


II. BRENHINOEDD, XX. 


Estyn oes Hezeciah. 


Cyn 
CRIST 
718. 


PENNOD XX. 


1 Hezeciah, wedi cael rhybudd o'i farwolaeth, 
lrwy weddi yn cael estyn eî oes.. 8 Yr haul 
yn myned yn ei ol ddeg o raddau, yn argoel 
o'r «ddewîd honno. 12 Berodach-Baladan 
yn danfon $ ymweled â Hezeciah, o herwydd 
y rhyfeddod hwnnw; ac felly yn cael gwyb- 
odaelh am eî drysorau ef. 14 Esaiah yn 
cael gwybod hynny, ac yn rhag-fynegi y 
caethglud $ Babilon. 21 Manasseh yn fren- 
hin ar oì Hezectah. 

N *y dyddiau hynny y clefych- |*2€ron. 
odd Hezecïah hyd farw: ac| Es.3&1. 

Esaiah y prophwyd mab Amos a 

ddaeth atto, ac a ddywedodd wrtho, 

Fel hyn y dywedodd yr ARGLWYDD, 

“Trefna dy dŷ; canys marw fyddi 

ac ni byddi byw. 

2 Yna efe a drodd ei wyneb at 
y pared, ac a weddïodd at yr An- 
GLWYDD, gan ddywedyd, 

3 Attolwg, ARGLWYDD, cofia yr 
awr hon i mi rodio ger dy fron di 
mewn gwirionedd, ac â chalon ber- 
ffaith, a gwneuthur o honof yr hyn 
oedd dda yn dy olwg di. A Heze- 
cïah a wylodd âg wylofain mawr. 

4 A chyn myned o Esaiah allan i'r 
*cyntedd canol, daeth gair yr AR-|*Neu, 
GLWYDD atto, gan ddywedyd, U - 

5 Dychwel, a dywed wrth Heze- 
cïah blaenor fy mhobl i, Fel hyn y 
dywed ARGLWYDD DpDUw Dafydd 
dy dad, Clywais dy weddi di, gwel- 
ais dy ddagrau; wele fi yn dy 
iachâu di; y trydydd dydd yr âi 
di i fynu i dŷ yr ARGLWYDD. 

6 A mi a chwanegaf at dy ddydd- 
iau di bymtheng mlynedd, ac a'th 
waredaf di a'r ddinas hon o law 
brenhin Assyria: Pdiffynnaf hefyd |»pen.o. 
y ddinas hon er fy mwyn fy hun,| ^ 
ac er mwyn Dafydd fy ngwas. 

7 A dywedodd Esaiah, Cymmer- 
wch swp o ffigys. A hwy a gym- 
merasant, ac a'i gosodasant ar y 
cornwyd, ac efe a aeth yn iach. 

8 A Hezecïah a ddywedodd wrth 
Esaiah, “ Pa arwydd fydd yr iachâ 
yr ARGLWYDD fi, ac yr âf fì i fynu i 
dŷ yr ARGLWYDD y trydydd dydd? 

9 Ac Esaiah a ddywedodd, Hyn 
fydd i ti yn argoel oddi wrth yr, 
ARGLWYDD, y gwna yr ARGLWYDD 
y gair a lefarodd efe: A â y cysgod 
ddeg o raddau ym mlaen, neu a 
ddychwel efe ddeg o raddau yn ol? 

10 A Hezecïah a ddywedodd, 
Hawdd yw ir cysgod ogwyddo 
ddeg o raddau: nid /el4y, ond dy- 
chweled y cysgod yn ei ol ddeg o 
raddau 





2 Hen. 
? | Dodorchy- 
myn am. 


c Edrych 
Barn.6. 17, 
97, 90, 
Es.7.1l, 
14, 








— 





Î 


! 
& 


Ceryddu Hezeciah. 


IT. BRENHINOEDD, XXI. 


Teyrnasiad, Manasseh. 





Cyn 
RIST 
“12. 
âd Edrych 
Jos, 10, 12, 
14. 
Es, 98. 8, 
| 4 Heb, ng 
ngraddau. 
1n 
e Es, 39. 1, 











f2 Chron, 
32,97, ôl, 


5 Neu, 
lysiew-dŷ. 


6 Neu, 
dlysau. 
Heb. ddo- 
drefn. 


7TCyflawn- 
wyd, 
Dan, 1. 3. 


8 Neu, 
Oni bydd 
heddwch, 

wr 


Cylch 
(10. 
h Neh. 2, 16. 
î2 Chron, 
22 30, 


y "—— — —— — __—_— .  .— .—— ——  93— ——  — Er ——— — —— —  — ——  — — — —  — — 
Cyd 
o 
cy 
Y 
to 
BO 


Cylch 
(698. 


 —— 


ll Ac Esaiah y prophwyd a lef- 
odd ar yr ARGLWYDD: ac îefe a 
drodd y cysgod ar hyd y gradd- 
au, ar hyd y rhai y disgynasai efe 
*yn neial Ahaz, ddeg o raddau yn 
ei ol. 

12 1*Yn yr amser hwnnw yr 
anfonodd Berodach-Baladan, mab 
baladan brenhin Babilon, lythyrau 
ac anrheg at Hezecïah: canys efe a 
glywsai fod Hezecïah yn glaf. 

13 A fHezecïah a wrandawodd ar- 
nynt, ac a ddangosodd iddynt holl 
dŷ ei *drysor, yr arian, a'r aur, a'r 
pêr-aroglau, ar olew goreu, a holl 
dŷ ei 9arfau, a'r hyn oll a. gafwyd 
yn ei drysorau ef: nid oedd dim 
yn ei dŷ ef, nac yn ei holl gyfoeth 
ef, ar nas dangosodd Hezecïah 
iddynt. 

14 1 Yna Esaiah y prophwyd a 
ddaeth at y brenhin Hezecïah, ac a 
ddywedodd wrtho, Beth a ddywed- 
odd y gwŷr hyn? ac o ba le y daeth- 
ant attat ti? A dywedodd Heze- 
cïah, O wlad bell y daethant hwy, 
sef o Babilon. 

15 Yntau a ddywedodd, Beth a 
welsant hwy yn dy dŷ di? A dy- 
wedodd Hezecïah, Yr hyn oll oedd 
yn fy nhŷ ìi a welsant hwy: nid oes 
dim yn fy nhrysorau i nas dangos- 
ais iddynt hwy. 

16 Ac Esaiah a ddywedodd wrth 
Hezecïah, Gwrando air yr Asm- 
GLWYDD. 

17 Wele y dyddiau yn dyfod, pan 
£ ddyger i Babilon yr hyn oll sydd yn 


24, 
"2dy dŷ di, a'r hyn a gynhilodd dy 


dadau hyd y dydd hwn: ni adewir 
dim, medd yr ARGLWYDD. 

18 Cymmerant hefyd o'th feibion 
di, y rhai a ddaw allan o honot, y 
rhai a genhedli di, "a hwy a fydd- 
ant yn ystafellyddion yn llys bren- 
hin Babilon. 

19 Yna Hezeciah a ddywedodd 
wrth Esaiah, Da yw gair yr An- 
GLWYDD, yr hwn a leferaist.  Dy- 
wedodd hefyd, *Onid da os bydd 
heddwch a gwirionedd yn fy nydd- 
iau 1? 

20 4 A'r rhan arall o hanes Heze- 
cïah, a'i holl rym ef, ac fel "y gwnaeth 
efe y llyn, a'r pistyll, ac *y dug efe y 
dyfroedd i'r ddinas, onid ydynt hwy 
yn ysgrifenedig yn llyfr chronicl 
brenhinoedd Judah * 

91 A Hezecïah a hunodd gyd â'i 
dadau: a Manasseh ei fab a deyrn- 
jasodd yn ei le ef. 


403 


PENNOD XXI. 

1 Teyrnasiad Manasseh: 9 a'i ddelw-addol- 
iaeth. 10 Ei annuwioldeb ef yn achos o bro- 
phwydoliaethau yn erbyn Judah. 17 Amon 
ar eî ol ef; 19 a'i annuwioldeb ynlau. 295 
FE weision yn eì ladd ef, a'r bobl yn eu lladd 
hwythau; a Josiah yn myned yn frenhin. 


Cyn 
CRIST | 
Cylch 
698. 


AB “deuddeng mlwydd oedd |*2€hron. | 


Manasseh pan ddechreuodd 
efe deyrnasu, a phymtheng mlyn- 
edd a deugain y teyrnasodd efe yn 
Jerusalem: ac enw ei fam ef oedd 
Hephsibah. 

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol ffieidd-dra y cenhedloedd a fwr- 
iodd yr ARGLWYDD allan o flaen 
meibion Israel. 

3 Canys efe a adeiladodd drachefn 
yr uchelfeydd Pa ddinystriasai Heze- 
cïah eì dad ef; ac a gyfododd allor- 
au 1 Baal, ac a wnaeth lwyn, fel “y 
gwnelsai Ahab brenhin Israel, ac a 
addolodd holl lu y nefoedd, ac a'u 
gwasanaethodd hwynt. 

4 “Adeiladodd hefyd allorau yn 
nhŷ yr ARGLWYDD, am yr hwn y 
dywedasai yr ARGLWYDD, * Yn Je- 
rusalem y gosodaf fy enw. 

5 Ac efe a adeiladodd allorau ì 
holl lu y nefoedd yn nau gyntedd 
tŷ yr ARGLWYDD. 

6 Ac fefe a dynnodd ei fab trwy 
dân, ac a arferodd € hudoliaeth, a 


b pon, 18, &, 


cl Bren. 
16. 33. 


d Jer, 32, 
84. 

e2 Sam, 7. 
13 


1 Bren. 8. 
20. a. 9: 3 


f Lef. 18. 
21.a20,2, 


brudiau, ac a fawrhaodd swynydd- |*Jef. 


ion, a dewiniaid: efe a wnaeth 
lawer o ddrwg yngolwg yr AR- 
GLWYDD, ì'w ddigio ef. 
7 Ac efe a osododd ddelw gerfied- 
ig y llwyn a wnelsai efe, yn y tŷ am 
hwn y dywedasai yr ARGLWYDD 
wrth Dafydd, ac wrth Solomon ei 


fab," Yn y tŷ hwn, ac yn Jerusalem, |»? 
yr hon a ddewisais i o holl lwythau | 11 


Israel, y gosodaf fi fy enw yn dra- 
gywydd: 

8 Ac ni symmudaf mwyach droed 
Israel o'r wlad a roddais i'w tadau 
hwynt: yn unig, os gwyliant ar 
wneuthur yr hyn oll a orchymynais 
iddynt, ac yn ol yr holl gyfraith a 
orchymynodd fy ngwas Moses idd- 

nt. 
"9 Ond ni wrandawsant hwy: a 
Manasseh a'u cyfeiliornodd hwynt i 
wneuthur yn waeth na'r cenhedl- 
oedd a ddifethasai yr ARGLWYDD 
o flaen meibion Israel 

10 Y A llefarodd yr WYDD 
trwy law ei weision y prophwydi, 
addys Tr 


en. 23. 7, 
Ps, 192. 13, 


11 O herwydd i Manasseh brenhin |!Jer-15. 5. | 


Amon yn teyrnasu. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
698. 





E] Sam, 3, 
Jer. 19, 3, 


1 Edrych 
Es, 34, 11. 
Galar, 2, 8, 
ws dd; 





ZNeu, 
sycho, 


i $Heb. 
ymuyl 
ymyl. 


|gan wneuthur yr hyn oedd ddrwg 


i m2 Chron, 
39. 11—19, 


& 2Chron, 
Sd 20, 


642. 








64l, 


'ocd4 Amon pan ddechreuodd efe 


Judah wneuthur y ffieidd- dra hyn, 
a gwneuthur yn waeth nar hyn 
oll a wnaethai yr Amoriaid a fu 
o'i flaen eí, a pheri i Judah bechu 
trwy ei eilunod : 

12 Oblegid hynny, fel hyn y dy- 
wed ARGLWYDD DDUW Israel, Wele 
fi yn dwyn drwg ar Jerusalem a 
Judah, “fel y merwino dwy-glust y 
sawl a'i clywant. 

13 A mi a estynaf 'linyn mesur 
Samaria ar Jerusalem, a phwys tŷ 
Ahab: golchaf hefyd Jerusalem fel 
y gylch um gwppan, yr hwn pan 
“olcho, efe a'ê try ar eì wyneb. 

14 A mi a wrthodaf weddill fy 
etifeddiaeth, ac au rhoddaf hwynt 
yn llaw eu gelynion, a hwy a fydd- 
ant yn anrhaith ac yn yspail i'w 
holl elynion: 

15 Am iddynt wneuthur yr hyn 
oedd, ddrwg yn fy ngolwg i, a'u bod 
yn fy nigio ìi, er y dydd y daeth eu 
tadau hwynt allan or Aipht, hyd y 
dydd hwn. 

16 Manasseh hefyd a dywalltodd 
lawer iawn o waed gwirion, hyd oni 
lanwodd efe Jerusalem o * ben bwy 
gllydd; heb law ei bechod rwy yr 
hwn y gwnaeth efe i Judah bechu, 


y'ngolwg yr ARGLWYDD. 

17 « A'r "rEan arall o hanes Ma- 
nasseh, ar hyn a wnaeth efe, a'i 
bechod a bechodd efe, onid ydynt 
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr chro- 
nicl brenhinoedd Judah? 

18 A "Manasseh a hunodd gyd â'i 
dadau, ac a gladdwyd y'ngardd ei dŷ 
ei hun, sef yngardd Uzza; ac Amon 
ei fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

19 $ Mab dwy flwydd ar hugain 


deyrnasu, a dwy flynedd y íeyrn- 
asodd efe yn Jerusalem: ac enw 
ei fam ef ad Mesìilemeth, merch 
Harus o Jotbah. 

20 Ac efe a. wnaeth yr Ayn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, fel 
y gwnelsai Manassch ei dad. 

21 Ac efe a rodiodd yn yr holl 
ffyrdd y rhodiasai ei dad ynddyn 
ac a wasanaethodd yr eilunod a 
wasanaethasai ei dad, ac a ymgrym- 
heo iddynt: 

2 Ac efo a wrthododd ARGLWYDD 
HUW el dadau, ac ni rodiodd yn 
ffordd yr ARGLWYDD. 

23 T A gweision Amon a frad- 
fwriadasant yn ei erbyn ef, ac a 
laddasant y brenhin yn ei dŷ ei hun. 


. 
— U GWELL GR uu dL uu uu y I y IH I I CS EI ED CC DD I CG a I I I —ÌU Lu IL 


II. BRENHINOEDD, XXII. 


24 A phobl y wlad a laddodd yr 
holl rai a frad-fwriadasent yn erbyn 
y brenhin Amon: a phobl y wlad a 
osodasant Josïah ei fab ef yn fren- 
hin yn ei le ef. 

25 A'r rhan arall o hanes Amon, 
yr hyn a wnaeth efe, onid ydynt 
hwy yn ysgrifenedig yn S1EU chro- 
nicl brenhinoedd Judah 

26 A chladdwyd ef yn ei feddrod 
y'ngardd Uzza; a 9Josïah ei fab a 
deyrnasodd yn ei le ef. 


PENNOD XXII. 


1 Duwioldeb Josïah, 9 a ofal am gyweirio 
y deml. 8 Hilciah yn cael llyfr y gyfraith, 
a Josiah yn gyrru at. Huldah 4 ymgynghori 
â'r Arglwydd. 15 Huldah yn prophwydo 
dinystr. Jerusalem, ond yr oedid hynny dros 
amser Josiah. 


AB *wyth mlwydd oedd Josiah 

pan aeth efe yn frenhin, ac 

un mlynedd ar ddeg ar hugain y 

teyrnasodd efe yn Jerusalem: ac 

enw eì fam ef oedd Jedidah, merch 
Adaiah o P Boscath. 

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
uniawn y'ngolwg yr ARGLWYDD, ac 
a rodiodd yn holl ffyrdd Dafydd ei 
dad, ac ni throdd ar y llaw ddehau 
nac ar y llaw aswy. 

3 4 Ac yn y ddeu flwyddyn 
i frenhin Josiah, y brenhin a an- 
fonodd Saphan, mab Asalïah, mab 
Mesulam, yr ysgrifenydd, i dŷ yr 
ARGLWYDD, gan ddywedyd, 

4 Dos i fynu at Hilcïah yr arch- 
offeiriad, fel y cyfrifo efe yr arian “a 
ddygpwyd ì dŷ yr ARGLWYDD, y 
rhai a gasglodd * ceidwaid y 2 yws 
gan y bobl: 

5 A rhoddant hwy yn llaw gweith- 
wyr y gwaith, y rhai sydd olygwyr 
ar dŷ yr ARGLWYDD; a rhoddant 
hwy i'r rhai sydd yn gwneuthur y 
gwaith sydd yn nhŷ yr ARGLWYDD, 
1 gyweirio agennau y tŷ, 

6 I'r seiri coed, ac i'r adeiladwyr, 
ac i'r seiri maen, ac i brynu coed a 
cherrig nadd, ìi adgyweirio y tŷ. 

7 Etto *ni chyfrifwyd â hwynt 
am yr arian a roddwyd yn eu llaw 
hwynt, am eu bod hwy yn gwneuth- 
ur yn ffyddlawn. 

8 A Hilciah yr arch-offeiriad a 
ddywedodd wrth & Saphan yr ysgrif- 
enydd, Cefais “lyfr y gyfraith yn nhŷ 
yr ARGLWYDD: a Hilcïah a rodd- 


Hilciah yn cael 


Cyn 
CRIST 
641 


. 
GAD — 


o Matt. 1, 
10, Josiaa, 


641. 
a2 Chron. 
ôd4,l. 


b Jos, 15, 
99. 


Cylch 
624. 


c pen. 12, &. | 


d pen, 12, 9. 


2 Heb. 
trothwy. 





o —— 


epen, l2, 15, 


f Edrych 
Donut. 5 


odd y llyfr at Saphan, ac efe a'i | 2414. 


darllenodd ef. 
9 ASaphan yr ysgrifenydd a ddaeth 
at y brenhin, ac a adroddodd y peth 





404 


llyfr y gyfraith. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
624, 





3 Heb, 
doddasant. 


£2 Cliron, 
94. 20, 
Abdon. 


h Neu, 
Michah. 


i2 Chron, 
ô4, 22, 
Ticfath. 

4 Neu, 
Hazrah. 

6 Neu, 
ail ran. 


k 2 Chron, 
od, 26. 






i'r brenhin, ac a ddywedodd, Dy 
weision di a *gasglasant yr arian 
a gafwyd yn tŷ, ac ai rhoddasant 
yn llaw gweithwyr y gwaith, y rhai 
sydd olygwyr ar dŷ yr ARGLWYDD. 

10 A Saphan yr ysgrifenydd a fyn- 
egodd i'r brenhin, gan ddywedyd, 
Hilcïah yr offeiriad a roddodd i mi 
lyfr : a Saphan a'i darllenodd ef ger 
bron y brenhin. 

ll A phan glybu y brenhin eiriau 
llyfr y gyfraith, efe a rwygodd ei 
ddillad. 

12 A'r brenhin a orchymynodd 
i Hilcïah yr offeiriad, ac 1 Ahicam 
mab Saphan, ac i “ Achbor mab 
hMichaiah, ac i Saphan yr ysgrif- 
enydd, ac i Asahïah gwas y bren- 
hin, gan ddywedyd, 

13 Ewch, ymofynwch â'r An- 
GLWYDD drosof fi, a thros y bobl, a 
thros holl Judah, am eiriau y llyfr 
hwn a gafwyd: canys mawr yw llid 
yr ARGLWYDD yr hwn a ennynodd 
i'n herbyn ni, o herwydd na wran- 
dawodd ein tadau ni ar eiriau y llyfr 
hwn, i wneuthur yn ol yr hyn oll a 
ysgrifenwyd o'n plegid ni, 

14 Felly Hilcïah yr offeiriad, ac 
Ahicam, ac Achbor, a Saphan, ac 
Asahïah, a aethant at Huldah y 
brophwydes, gwraig Sâlum mab 
îTicfah, mab *Harhas, ceidwad y 
gwisgoedd: a hi oedd yn frigo yn 
Jerusalem yn yr “ysgoldŷ; a hwy 
a, ymddiddanasant â hi. 

15 TA hì a ddywedodd wrthynt, 
Fel hyn y dywedodd ARGLWYDD 
DpuUw Israel, Dywedwch i'r gwr 
a'ch anfonodd chwi attaf fi; 

16 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Wele fi yn dwyn drwg ar y lle hwn, 
ac ar ei drigolion, sef holl eiriau y 
llyfr a ddarllenodd brenhin Judah : 

17 Âm iddynt fy ngwrthod i, ac 
arogl-darthu i dduwiau dïeithr, i'm 
digio i â holl waith eu dwylaw: am 
hynny yr ennyn fy llid yn erbyn y 
lle hwn, ac nis diffoddir ef, 

18 Ond wrth “frenhin Judah, yr 
hwn a'ch anfonodd chwi i ymgyng- 
hori â'r ARGLWYDD, fel hyn y dy- 
wedwch wrtho ef, Fel hyn y dywed 
ARGLWYDD DDUW Jlsrael, 4m y 
geiriau a glywaist ti; 

19 Oblegid i'th galon feddalhâu, 
ac i tithau ymostwng o flaen yr 
ARGLWYDD, pan glywaist yr hyn a 
leferais yn erbyn y lle hwn, ac yn 
erbyn ei drigolion, y byddent yn 
anghyfannedd ac yn felldith, ac am 


II. BRENHINOEDD, XNIII. 


rwygo o honot dy ddillad, ac wylo 

ger fy mron i; minnau hefyd 

wrandewais, medd yr ARGLWYDD. 

20 O herwydd hynny, wele, mi 
a'th gymmeraf di ymaith at dy dad- 
au, a thi a ddygir i'th fedd ' mewn 
heddwch, fel na welo dy lygaid yr 
holl ddrwg yr ydwyf fi yn ei ddwyn 
ar y fan hon... A hwy a_ ddygasant 
air i'r brenhin drachefn. 

PENNOD XXII. 

1 Josïah yn peri darllen y gyfraith y'ngŵydd 
yr holl bobl? 9 yn adnewyddu cyfammod yr 
Arglwydd : 4 yn difetha yr eilun-addolwyr 
a'u hoffeiriaid : 15 yn Uosgi esgyrn y meirw 
ar allor Bethel, fel y daroganesid: 21 yn 
cadw Pasc ardderchog : 24 yn difetha y con- 
&urwyr, a phob ffieidd-dra, 26 Dygn ddig- 
ofaint. Duw yn erbyn Judah. 29 Josiah yn 
cyfjrot. Pharaoh-Nechoh, ac yn cael eî ladd 
ym Megido. ôl Joahaz yn frenhin ar ei ol 
ef; a. Pharaoh-Nechoh yn ei garcharu ef, ac 
yn gwneuthur Joacim yn frenhîn. 96 An- 
nuwiol lywodraeth Joacim. 

'R *brenhin a anfonodd, a holl 
henuriaid Judah a Jerusalem 

a ymgynnullasant atto ef. 

2 A'r brenhin a aeth i fynu i dŷ yr 
ARGLWYDD, a holl wŷr Judah, a 
holl drigolion Jerusalem gyd âc ef, 
yr offeiriaid hefyd, ar prophwydi, 
a'r holl bobl o fychan hyd fawr: 
ac efe a ddarllenodd, lle y clywsant 
hwy, holl eiriau llyfr y cyfammod, 
byr hwn a gawsid yn nhŷ yr An- 
GLWYDD. 

3 1 A'r brenhin “a safodd wrth y 
golofn, ac a wnaeth gyfammod ger 
bron yr ARGLWYDD, ar fyned ar ol 
yr ARGLWYDD, ac ar gadw ei or- 
chymynion ef, a'i dystiolaethau, a'ì 
ddeddfau, â'4 holl galon, ac â'u holl 
enaid, i gyflawni geiriau y cyfam- 
mod hwn, y rhai oedd ysgrifenedig 
yn y llyfr hwn. A'r holl bobl a saf- 
odd wrth y cyfammod. 

4 A'r brenhin a orchymynodd i Hil- 
cïah yr arch-offeiriad, ac i'r offeir- 
iaid o'r ail »add,aci geidwaid y drws, 
ddwyn allan o deml yr ARGLWYDD 
yr holl lestri a wnelsid i Baal, ac “i'r 
llwyn, ac i holl lu y nefoedd : ac efe 
a'u llosgodd hwynt o'r tu allan i Je- 
rusalem, ym meusydd Cidron, ac a 
ddug eu lludw hwynt i Bethel. 


5 Ac efe a ddiswyddodd *yr offeir- |' 


iaid a osodasai brenhinoedd Judah 
i arogl-darthu yn yr uchelfeydd, 
yn ninasoedd Judal, ac yn amgylch- 
oedd Jerusalem: ar rhai oedd yn 
arogl-darthu i Baal, i'r haul, ac i'r 
lleuad, ac i'r *planedau, ac i holl lu 
y nefoedd. 


Darllen y gyfraith. 


Cyn 
CRIST 


dU Cylch 


624. 


l Es, 57. 1, 
2 


a? Chron, 
94, 29, 


b pen. 22. 8. 


cpen. ll, 
4, 


d pen, 21 
pen, 41, 
3,7. 


Hos. 10, 5. 
Zeph, 1. â. 


3 Nen, 
deudde 
arwydd. 





Josiah 


e pen. 21.7. 


f 2 Chron, 
91, 4. 


4 Heb. taf. 


£ Edrych 
zec. 


h Jer. 7. ôl. 
a 19. 6, 11. 
1 Jos. 15. 8. 


k Lef. 18, 
2l. 
Deut. 18. 
10, 


5 Heb, 
eunuch. | 


I Edrych 
Jer. 19. 13. 
Zeph, 1. 5. 


m pen, 21, 0. 


6 Neu, a 
redodd 
oddi yno. 


T Bef, an 
myny 
yr Olew- 
wydd. 

n I Bren, 
LL MA 


o Exod, 23. 
24, 
Deut. 7. 5, 
2». 


P l Bren. 
12, 28, 


yn difetha 


6 Efe a ddug allan hefyd *y llwyn 
o dŷ yr ARGLWYDD, i'r tu allan i 
Jerusalem, hyd afon Cidron, ac 
llosgodd ef wrth afon Cidron, ac a'î 
malodd yn llwch, ac a daflodd ei 
lwch ar ffeddau meibion y bobl. 

7 Ac efe a fwriodd i lawr dai y 
sodomiaid, y rhai ocdd wrth dŷ yr 
ARGLWYDD, lle yr oedd y gwragedd 
yn gwau * cortynnau i'r llwyn. 

8 Ac efe a ddug yr holl oífeiriaid 
allan o ddinasoedd Judab, ac a hal- 
ogodd yr uchelfeydd yr oedd yr off- 
eiriaid yn arogl-darthu arnynt, o 
Geba hyd Beerseba, ac a_ ddistryw- 
iodd uchelfeydd y pyrth, y rhai oedd 
wrth ddrws porth Josua tywysog 
y ddinas, y rhai oedd ar y llaw aswy 
i bawb a ddolaî ìi borth y ddinas. 

9 Etto £ offeiriaid yr uchelfeydd ni 
ddaethant i fynu at allor yr An- 
GLWYDD 1 Jerusalem, ond hwy a 
Íwyttasant fara croyw ym mysg eu 
brodyr. 

10 Ac efe a halogodd PTopheth, yr 
hon sydd yn 'nyffryn meibion Hin- 
nom, fel “na thynnai neb ei fab na'i 
ferch trwy dân i Moloch. 

ll Ac efe a ddifethodd y meirch 
a roddasai brenhinoedd Judah i'r 
haul, wrth ddyfodfatŷ yr ARGLWYDD, 
wrth ystafell Nathan-melech yr ^ys- 
tafellydd, yr hwn ocdd, yn y pentref, 
ac a losgodd gerbydau yr haul yn tân. 

12 Yr allorau hefyd, y rhai ocdd 
'ar nen ystafell Ahaz, y rhai a wnel- 
sai brenhinoedd Judah, a'r allorau a 
wnelsai "Manasseh yn nau gyntedd 
tŷ yr ARGLWYDD, a ddistrywiodd y 
brenhiu, ac *a'w bwriodd Awynt i 
lawr oddi yno, ac a daflodd eu llwch 
hwynt i afon Cidron. 

13 Y brenhin hefyd a ddifwynodd 
yr uchelfeydd oedd ar gyfer Jeru- 
salem, y rhai oedd o'r tu dehau i 
“fynydd y llygredigaeth, y rhai a ad- 
eìladasai "Solomon brenhin Israel i 
Astoreth ílieidd-dra y Sidoniaid, ac 
1 Cemos ffieidd-dra y Moabiaid, ac 
i Milchom ffieidd-dra meibion Am- 
mon. 

14 Ac efe 9a ddrylliodd y delwau, 
ac a dorrodd y llwyni, ac a lanwodd 
eu lle hwynt âg esgyrn dynion. 

15 4 Yr allor hefyd, yr hon oedd yn 
Bethel, 4'r uchelfa Pa wnaethai Jero- 
boam mab Nebat, yr hwn a wnaeth 
1 Israel bechu, ïe, yr allor honno 
a'r uchelfa a ddistrywiodd efe, ac 
a losgodd yr uchelfa, ac 2 malodd 
yn llwch, ac a losgodd y llwyn. 


I. BRENHINOEDD, XXIII 


l6 A Josiah a edrychodd, ac a 
ganfu feddau, y rhai oedd yno yn y 
mynydd, ac a anfonodd, ac a gym- 
merth yr esgyrn o'r beddau, ac a'u 
llosgodd ar yr allor, ac a'i halogodd 
hi, yn ol gair yr ARGLWYDD yr hwn 
a gyhoeddasai gwr Duw, yr hwn a 
bregethasai y geiriau hyn. 

17 Yna efe a ddywedodd, Pa ditl 
yw hwn yr ydwyf íi yn eì weled? A 
gwŷr y ddinas a ddywedasant wrtho, 
' Bedd gwr Duw, yr hwn a ddaeth 
o Judah, ac a gyhoeddodd y pethau 
hyn a wnaethost ti i allor Bethel, 
ydyw. 

18 Ac efe a ddywedodd, Gadêwch 
ef yn llonydd; nac ymyrred neb 
âi esgyrn ef, Felly yr achubasant 


yr eilun-addolwyr. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
624, 





r] Bren, 
13. 30, 


£1 Bren, 


ei esgyrn ef, gyd âg esgyrn *y pro- 13.31 


phwyd a ddaethai o Samaria. 

19 Josïah hefyd a dynnodd ym- 
aith holl dai yr uchelfeydd, y rhai 
oedd *yn ninasoedd Samaria, y rhai 
& wnelsai brenhinoedd Israel i ddig- 
io yr ARGLWYDD, ac a wnaeth idd- 
ynt yn ol yr holl weithredoedd a 
wnelsai efe yn Bethel. 

20 Ac “efe a **laddodd holl offeir- 
iaid yr uchelfeydd oedd yno, ar yr 
allorau, ac a losgodd esgyrn dynion 
arnynt, ac a ddychwelodd i Jeru- 
salem, 

21 4 A'r brenhin a orchymyn- 
odd i'r holl bobl, gan ddywedyd, 
Gwnewch Basc i'r ARGLWYDD eich 


Duw, “fel y 0ae yn ysgrifenedig yn ] 


llyfr y cyfammod hwn. 

22 Yn ddïau *ni wnaed y fath 
Basc â hwn, er dyddiau y barnwyr 
a farnasant Israel, nac 4m holl 
ddyddiau brenhinoedd Israel, na 
brenhinoedd Judah. 

23 Ac yn y ddeunawfed flwyddyn ì 
frenhin Josïah y cynhaliwyd y Pasc 
hwn i'r ARGLWYDD yn Jerusalem. 

94 Y swynyddion hefyd, a'r 
dewiniaid, a'r ? delwau, a'r eilunod, 


a'r holl ffieidd-dra, y rhai a welwyd| G 


yngwlad Judah, ac yn Jerusalem, 
a dynnodd Josïah ymaith: fel y 
cyflawnai efe eiriau y P gyfraith ; y 
rha oedd, ysgrifenedig yn y llyfr a 
gafodd Hilcïah yr offeiriad yn nhŷ 
yr ARGLWYDD. 

25 Ac “ni bu o'i flaen frenhin o'i 
fath ef, yr hwn a drodd at yr AR- 
GLWYDD Ôi holl galon, ac â'i holl 
enaid, ac âi holl egni, yn ol cwbl o 
gyfraith Moses; ac ar ei ol ef ni 
chyfododd ei fath ef. 

26 1 Er hynny ni throdd yr AR- 





46 


t Edrych 
2 Chron. 
84. 6. 


u 1 Bren. 
13, 2. 


8 Neu, 
aberthodd, 
| * Exod, 22. 
20, 
pen. l1. 18, 


y7 2 Chron, 
Ga. 


c pen. 18. 5. 





| Lladd Jostah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
20. 


I d Jer, 15. â, 


|« pen. 17. 


18,20. a 18. 
I lL a2l1,19. 


f1 Bren. 8. 


î Neu, am 
ei fod yn 
teyrnasu. 


P Matt, 1. 
ll. 

g Jer. 22, 
11,12. 
Ezec, 19, 
8, 4. 


rad, 33, 


610. 


GLWYDD oddi wrth lid ei ddigofaint 
mawr, 4£rwy yr hwn y llidiodd ei 
ddigllonedd ef yn erbyn Judah, 9o 
herwydd yr holl ddigter (rwy yr 
hwn y digiasai Manasseh ef. 

27 A dywedodd yr ARGLWYDD, Ju- 
dah hefyd a fwriaf ymaith o'm gol- 
wg, fel *y bwriais ymaith Israel, ac 
a wrthodaf y ddinas hon Jerusalem, 
yr hon a ddetholais, a'r tŷ am yr hwn 
y dywedais, f Fy enw a fydd yno. 

28 A'r rhan arall o hanes Josiah, 
ar hyn oll a wnaeth efe, onid yd- 
ynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr 
chronicl brenhinoedd Judah€* 

29 T£*Yn ei ddyddiau ef y daeth 
Pharaoh-Nechoh brenhin yr Aipht i 
fynu yn erbyn brenhin Assyria, hyd 
afon Euphrates: a'r brenhin Josïah 
a aeth i'w gyfarfod ef, a Pharaoh 
hg'i lladdodd ef ym !Megìdo, pan ei 
Egwelodd ef. 

30 A'i weision ai dygasant ef 
mewn cerbyd yn farw o Megìdo, ac 
a'i dygasant ef i Jerusalem, ac ai 
claddasant ef yn ei feddrod ei hun. 
A iphobl y wlad a gymmerasant 


. | “Joahaz mab Josïah, ac ai hen- 


neiniasant ef, ac a1 hurddasant yn 


'*>|frenhin yn lle ei dad. 


31 4 Mab tair blwydd ar hugain 
ocdd Joahaz pan aeth efe yn fren- 
hin, a thri mis y teyrnasodd efe yn 
Jerusalem; ac enw ei fam ef oedd 
n Hamutal, merch Jeremïah o Lib- 
nah. 

32 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol yr hyn oll a wnaethai ei dadau ef. 

33 A Pharaoh-Nechoh a'i rhwym- 
odd ef yn Riblah y'ngwlad Hamath, 
2 fel na theyrnasai efe yn Jerusalem: 
ac a osododd dreth ar y wlad o gân 
talent o arian, a thalent o aur. 

84 A Pharaoh-Nechoh a osododd 
Eliacim mab Josiah yn frenhin yn 
lle Josïah ei dad, ac 2a drodd ei enw 
ef PJoacim:: ac efe a ddug ymaith 
Joahaz, ac efe a ddaeth i'r Aipht, 
ac yno 1y bu efe farw. 

35 A. Joacim a roddodd ìi Pharaoh 
r yr arian, ar aur; ond efe a_dreth- 
odd y wlad i roddi yr arian wrth 
orchymyn Pharaoh: efe a. gododd 
yr arian a'r aur ar bobl y wlad, ar 
bob un yn ol ei dreth, i'w rhoddii 
Pharaoh-Nechoh. 

36 I Mab pìm mlwydd ar hugain 
oc4d Joacim pan ddechreuodd efe 
deyrnasu, ac un mlynedd ar ddeg y 
teyrnasodd efe yn Jerusalem: ac 


407 


II. BRENHINOEDD, XXIV. 














enw ei fam ef oedd Zebudah, merch 
Pedaiah o Rumah. 

37 Ac efe a wnaeth yr hyn ocdd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol yr hyn oll a wnelsai ei dadau. 


PENNOD XXIV. 


1 Joacim wedi eî orchfygu gan Nabuchodonosor, 
yn gwrthryfela yn eì erbynef; ac felly yn 
dwyn dinysir arno eî hun. 6 Joachin yn 
teyrnasu ar eî ol ef. Brenhin Babilon yn 
gorchfygu brenhin yr Aipht. 8 Drwg lyw- 
odraeth Joachin. 10 Ennil Jerusalem, a 
chaeihgludo y bobl â Babilon, 11 Gwneuthur 
Sedeciah yn frenhin; a'i ddrwg lywodraeth 
ef yn achos o lwyr-ddinysir Jerusalem. 

YN ei ddyddiau ef y daeth Na- 

buchodonosor brenhin Babilon 

i fynu, a Joacim a fu was iddo ef 

dair blynedd : yna efe a drodd, ac 

a wrthryfelodd yn ei erbyn ef. 

2 A'r ARGLWYDD a anfonodd yn 
eì erbyn ef dorfoedd o'r Caldeaid, a 
thorfoedd o'r Syriaid, a thorfoedd 
or Moabiaid, a thorfoedd o feibion 
Ammon, ac au hanfonodd hwynt 
yn erbyn Judah i'w dinystrio hi, 
Pyn ol gair yr ARGLWYDD, yr hwn 
a lefarasai efe trwy law ei weision 
y prophwydi. 

3 Yn ddïau trwy orchymyn yr An- 
GLWYDD y bu A43 yn erbyn Judah, 
iw bwrw allan o'i olwg ef, o achos 
“pechodau Manasseh, yn ol yr hyn 
oll a wnaethai efe; 

4 A hefyd o herwydd îy gwaed 
gwirion a ollyngodd efe: canys efe a 
lanwodd Jerusalem o waed gwirion; 
a hynny nì fynnai yr ARGLWYDD ei 
faddeu. 

5 Sl A'r rhan arall o hanes Joacim, 
a'r hyn oll a'r a wnaeth efe, onid 
ydynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr 
chronicl brenhinoedd Judah ? 

6 A. *Joacim a hunodd gyd â'i dad- 
au; a “Joachin ei fab a deyrnasodd 
yn ei le ef, 

7 Ac fni ddaeth brenhin yr Aipht 
mwyach o'i wlad: canys * brenhin 
Babilon a ddygasai yr hyn oll a 
oedd eiddo brenhin yr Aipht, o 
afon yr Aipht hyd afon Euphrates. 

8 T Mab deunaw mlwydd oedd 
Joachin pan aeth efe yn frenhin ; a 
thri mis y teyrnasodd efe yn Jeru- 
salem: ac enw ei fam ef oedd Ne- 
husta, merch Elnathan o Jerusalem. 

9 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol yr hyn oll a wnaethai ei dad. 

10 14 ' Yn yr amser hwnnw y daeth 
gweision Nabuchodonosor brenhin 


——— 


Joacim yn teyrnasu. 


Cyn 
CRIST 


610. 





603, 
a2Chron. 
86. 6. 


600, 


b pen. 20, 
la Vol 


c pen. 21, 2, 
a. 23, 26. 


d pen. 21, 
16. 


699, 
e Edrych 
2 Chron, 

6, 6, 8. 
Jer, 22. 18, 
19, a.86, 30. 

2 Neu, 
Jeconïah. 
1 Chron. 9. 
16. neu, 
Conïah, 
Jcr, 22, 24, 
28 


aon ch 
J ren 5, 


T. 
E Jer. 46. 2, 


h2 Chron, 
86, 9. 


iDan,l.l. 








Sedeciah yn teyrnasu. 


Cyn 


Babilon i fynu yn erbyn Jerusalem, 


ORIST |3g gwarchaewyd ar y ddinas. 


$ Heb. 

a'r ddinas a. 
ddaeth yng 
ngwarchae. 


090. 


4 Neu, 
eunuchiaid. 

k Edrych 
pen, 25. 21. 

ì Edrych 
Jer. 52, 28. 

m pen, 20, 
Hf 


Es. 29. 6, 
n Edrych 
Dan.5.2, 3. 


o Jer. 20. 5. 
P Jer. 24, 1. 


9 Edrych 
Jer, 52. 23. 

r Felly 
1 Sam, 13. 
19, 22. 

s pen, 25, 
LC, 

t2 Chron, 
96. 10, 
Esth. 2, 6. 
Jer, 22, 24, 
&c, 

9 Neu, 


eunuchiaid, 


u Edrych 
Jer, ô2. 28. 


rJer,ô7T.l. 


o Ezec, 17. 
15, 


l1 A Nabuchodonosor brenhin 
Babilon a ddaeth yn erbyn y ddin- 
as, a'i weision ef a warchaeasant 
arni hi. s 

12 A Joachin brenhin Judah a 
aeth allan at frenhin Babilcn, efe, 
a'i fam, a'i weision, aì dywysogion, 
a'i *ystafellyddion: a brenhin Babi- 
lon “a'i daliodd ef 'yyn yr wythfed 
flwyddyn o'i deyrnasiad. 

13 Ac mefe a ddug oddi yno holl 
drysorau tŷ yr ARGLWYDD, a thrys- 
orau tŷ y brenhin, ac "a dorrodd 
yr holl lestri aur a wnelsai Solo- 
mon brenhin Israel yn nheml yr 
ARGLWYDD, fel y llefarasai yr AR- 
GLWYDD. 

14 Ac Pefe a ddug ymaith holl Je- 
rusalem, yr holl dywysogion hefyd, 
a'r holl gedyrn nerthol, «sef deng 
mil o gaethion, a "phob saer, a gôf: 
ni adawyd ond *pobl dlodion y wlad 


no. 
“bb tEfe hefyd a ddug ymaith Joa- 
chin i Babilon, a mam y brenhin, a 
gwragedd y brenhin, a'i *ystafellydd- 
ion, a chedyrn y wlad a ddug efe i 
gaethiwed o Je usalem i Babilon. 

16 A'r “holl wŷr nerthol, sef saith 
mil; ac o seiri a gofaint, mil, y rhai 
oll oedd gryfion a rhyfelwyr: hwynt- 
hwy a ddug brenhin Babilon yn 
gaeth i Babilon. 

17 4A *brenhin Babilon a osod- 
odd Mattanïah 7brawd ei dad ef yn 
frenhin yn ei le ef, ac “a drodd ei 


|| enw ef yn Sedeciah. 


18 “Mab un mlwydd ar hugain 
oedd Sedecïah pan ddechreuodd 


.|efe deyrnasu, ac un mlynedd ar 


ddeg y teyrnasodd efe yn Jerusa- 
lem: ac enw ei fam ef oedd "Hamu- 
tal, merch Jeremïah o Libnah. 

19 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol yr hyn oll a wnaethai Joachin. 

20 Canys trwy ddigofaint yr AR- 
GLWYDD y bu hyn yn Jerusalem ac 
yn Judah, nes iddo eu taflu hwynt 
allan o'i olwg, “fod i Sedecïah wrth- 
ryfela yn erbyn brenhin Babilon. 


PENNOD XXV. 


1 Cylchynu Jerusalem. 4 Dal Sedeciah, a 
lladd. ei feibion, a Lhynnu ei lygaid ef. $ 
Nabuzaradan yn difrodi y ddinas; ac yn 
dwyn y gweddill, ond ychydig dlodion, â 
gaethawed: 19 yn anrheiilio ac yn dwyn 
ymaâlh y trysorau. 18 Lladd y bonedd- 


igion yn Riblah. 22 Wedi lladd Gedaliah, 





4DR 


II. BRENHINOEDD, XXV. 


a osodasid ym ben arnynt, y mae y lleill yn 
joi ŵr Aiplt. 21 Ejil-merodach yn dyrchafu 
Joachin yn eî lys. 
A 2yn y nawfed flwyddyn o'i 
deyrnasiad ef, yn y degfed mis, 
ar y degfed dydd o'r mis, y daeth 
Nabuchodonosor brenhin Babilon, 
efe a'i holl lu, yn erbyn Jerusalem, 
ac a wersyllodd yn ei herbyn hi, a 
hwy a adeiladasant yn ei herbyn hi 
wrthglawdd o'i hamgylch hi. 

2 A bu y ddinas yngwarchae hyd 
yr unfed flwyddyn ar ddeg i'r bren- 
hin Sedeciïah. 

3 Ac ar y nawfed dydd o'r “*ped- 
werydd mis y trymhaodd y newyn 
yn y ddinas, ac nid oedd bara i 
bobl y wlad. 

4 1 A'r eddinas a dorrwyd, a'r holl 
ryfelwyr a ffoisant liw nos a» hyd 
ffordd y porth, rhwng y ddau fur, y 
rhai sydd, wrth ardd y brenhin, (a'r 
Caldeaid oedd wrth y ddinas o am- 
gylch ;) a'r “brenhin a aeth y ffordd 
tu a'r rhos. 

5 A llu y Caldeaid a erlidiasant ar 
ol y brenhin, ac a'i daliasant ef yn 
rhosydd Jericho: ai holl lu ef a 
wasgarasid oddi wrtho. 

6 Felly hwy a ddaliasant y brenhin, 
ac ai dygasant ef i fynu at frenhin 
Babilon i Riblah; ac a “roddasant 
farn yn ei erbyn e£ 

7 Lladdasant feibion Sedecïah hef- 
yd o flaen ei lygaid, aca **dynnasant 
lygaid Sedecïah, ac a'i rhwymasant 
ef mewn gefynnau pres, ac ai dyg- 
asant ef i Babilon. 

8 $ Ac yn y pummed mis, far y 
seithfed dydd o'r mis, honno oedd 
sy bedwaredd flwyddyn ar bymtheg 
i'r brenhin Nabuchodonosor bren- 
hin Babilon, y daeth Nabuzaradan 
y distain, gwas brenhin Babilon, i 
Jerusalem. 

9 Ac efe a losgodd dŷ yr AR- 
GLWYDD, a fhŷ y brenhin, a_ holl 
dai Jerusalem, a phob tŷ mawr a 
losgodd efe â thân. 

10 A holl lu y Caldeaid, y rhai 
oedd gyd â'r distain, a dorrasant i 
lawr furiau Jerusalem oddi amgylch. 

ll A Nabuzaradan y distain a 
ddug ymaith y rhan arall o'r bobl a 
adawsid yn y ddinas, a'r ffoaduriaid 
a giliasant at frenhin Babilon, gyd 
â gweddill y dyrfa. 

12 Ac Po dlodion y wlad y gadaw- 
odd y distain ra4, yn winllanwyr, 
ac yn arddwyr. 

13 !Y “ colofnau pres hefyd, y rhai 


Nabuzaradan yn 





Cyn 
CRIST 
590. 
a2 Chron. 

96. 17. 
Jer. 34. 2, 
a33.l., 


a b2. 4. 
Ezec, 24, 1, 


588. 
b Jer, 52. 6. 


c Jer, 32. 
2; 8. 


d Ezec, 12, 
12, 


2 Hob, 
lefarasant 
farn gyd 
dg ef. 


$ Heb. 

ddallasant, 
e Ezec, 12, 
13, 


f Edrych 
Jer, 52. 


& Edrych 
pên, 24. 12, 
a ad. 27. 


h nen. 24. 
Jer. 40. T. 
a,52. 16. 

i pen. 20. 

Ti 
Jer. 27, 19, 
92. 

k1 Bren. T. 

15. 





Cyn 
CRIST 
588. 
11 Bren.T. 
2n 

m ] Bren.7. 
JR. 

n Exod. 2. 
ab 
l Bren. 7. 
50, 


ol Bren, 7. 
A7. 


P1 Bren, 7. 
Jer, 52, 91, 


&1 Chron, 
6. 14. 
rJer.91.l, 
a 29, 25. 


4 Heb, 
rhiniog. 


5 Neu, 
eunuch. 


s Jer. 52, 
Ss 


6 Neu, 
a phen ys- 
gri/enydd 
y llu. 


t Jer. 40. 5. 


dinystrio Jerusalem. . 


oedd yn nhŷ yr ARGLWYDD, 'a'r ys- 
tolion, ma'r môr pres, yr hwn oedd 
yn nhŷ yr ARGLWYDD, a ddrylliodd 
y Caldeaid, a hwy a ddygasant eu 
pres hwynt i Babilon. 

14" Y crochanau hefyd, a'r rhaw- 
iau, ar psaltringau, y llwyau, a'r 
holl lestri pres, y rhai yr oeddid 
yn gwasanaethu â hwynt, a ddyg- 
asant hwy ymaith. 

15 Y pedyll tân hefyd, a'r cawgiau, 
y rhai oedd o aur yn aur, ar rhai 
oedd o arian ym arian, a ddug y 
distain ymaith. 

16 Y ddwy golofn, yr un môr, a'r 
ystolion a wnelsai Solomon i dŷ yr 
ARGLWYDD; *nid oedd bwys ar 
bres yr holl lestri hyn. 

17 P'Tri chufydd ar bymtheg oedd 
uchder y naill golofn, a chnap pres 
oedd ami ; ac uchder y cnap oedd 
dri chufydd; plethwaith hefyd a 
phomgranadau oedd ar y cnap o 
amgylch, yn bres i gyd: ac felly yr 
oedd yr ail golofn, â phlethwaith. 

18 4 A'r distain a gymmerth «Se- 
raiah yr offeiriad pennaf, a" Sepha- 
nïah, yr ail offeiriad, a'r tri oedd yn 
cadw y * drws. 

19 Ac o'r ddinas efe a gymmerth 
? ystafellydd, yr hwn oedd ar y rhy- 
felwyr, a *phìmwr o'r rhaì oedd 
yn gweled wyneb y brenhin, y rhai 
a gafwyd yn y ddinas, $ac ysgrif- 
enydd tywysog y llu, yr hwn oedd 
yn byddino pobl y wlad; a thri 
ugeinwr o bobl y wlad, y rhai a 
gafwyd yn y ddinas. 

20 A Nabuzaradan y distain a 
gymmerth y rhai hyn, ac a'u dug 
at frenhin Babilon, i Riblah. 


91 A brenhin Babilon a'u tarawodd” 


hwynt, ac a'u lladdodd hwynt, yn 
Riblah, yngwlad Hamath. Felly y 
caethe ud Judah o'i wlad ei 
un. 

22 $ *Ac am y bobl a adawsid 
yngwlad Judah, y rhai a adawsai 
Nabuchodonosor brenhin Babilon, 
efe a wnaeth yn swyddog arnynt 


IL. BRENHINOEDD, XXV. 











hwy, Gedalïah mab Ahicam, mab 
Saphan. 
23 A phan glybu holl “dywysogion 


y lluoedd, hwynt-hwy â'u gwŷr,|$ 


wneuthur o frenhin Babilon Geda- 
lïîah yn swyddog, hwy a ddaethant 
at Gedalïah i Mispah, sef Ismael 
mab Nethanïah, a Johanan mab 
Careah, a Seraiah mab Tanhumeth 
y Netophathiad, a Jaazanïah mab 
Maachathiad, hwynt a'u gwŷr. 

24 A Gedalïah a dyngodd wrthynt 
hwy, ac wrth eu gwŷr, ac a ddywed- 
odd wrthynt, Nac ofnwch /od yn 
weision i'r Caldeaid: trigwch yn y 
tir, a gwasanaethwch frenhin Babi- 
lon, a bydd da i chwi. 

25 Ac yn y seithfed mis “y daeth 
Ismael mab Nethanïah, mab Eli- 
sama, “ o'r had brenhinol, a dengwr 
gyd âg ef, a hwy a darawsant Geda- 
lïiah, fel y bu efe farw: tarawsant 
hefyd yr Iuddewon ar Caldeaid 
oedd gyd âc ef ym Mispah. 

26 A'r holl bobl o fychan hyd 
fawr, a thywysogion y lluoedd, a 
gyfodasant ac Ja ddaethant i'r 
Aipht: canys yr oeddynt yn ofni y 
Caldeaid. 

27 Y Ac “yn y ddwyfed flwyddyn 
ar bymtheg ar hugain o gaethiwed 
Joachin brenhin Judah, yn y deu- 
ddegfed mis, ar y seithfed dydd ar 
hugain o'r mis, Efil-merodach bren- 
hin Babilon, yn y flwyddyn yr aeth 
efe yn frenhin, *a ddyrchafodd ben 
Joachin brenhin Judah o'r carch- 
ardy. 

28 Ac efe a ddywedodd *yn dêg 
wrtho, ac a osododd ei gadair ef 
goruwch cadeiriau y brenhinoedd 
ocdd gyd âg ef yn Babilon. 

29 Ac efe a newidiodd ei garchar- 
wisg ef: ac efe a fwyttaodd fwyd yn 
wastadol ger ei fron ef holl ddydd- 
iau ei einioes. 

30 A'i ran ef oedd ran feunyddiol, 
a roddid iddo gan y brenhin, dogn 
dydd yn ei ddydd, holl ddyddiau ei 
einioes ef. 


— y TH ——————__ CH 


409 


Dyrchafu Joachin. 


— 


Cyn 
CRIST 


u Jor, 40. 7, 


588. 
xJer.4l.l, 
7 Heb. o 


had y frew- | 
hiniaelh. 


y Jer, 43, 
4 


569, 
E Jer, 52, 
31. 


a drych 
Gen,40,13, 
20. | 

$ Heb, | 


bethau 
daionus, 


a Gen. 4. 25. 
26, a 5,3,0. 


b Gen. 10, 2. 


Cyn 
CRIST 
4004, &c &c. 
| 
| 
| 


& Gen, 10, 8. 


e Deut, 2, 
ei 10.15, 


£ Gen. 10. 


22,all,10. 


y “o. ar 


5 Sef, Gwa- 


haniad. 


|b amr 10. 
26, 





LLYFR CYNTAF Y CHRONICL, 


PENNOD I. 

1 Llin Adda hyd Noah. 5 Meibion Japheth. 
8 Meibion Cham. 11 Meibion Sem, 24 Llin 
Sem hyd Abraham, 29 Meibion Ismael. 92 
Meibion Ceturah. 94 Hilogaeth Abraham 
o Esau. 49 Brenhinoedd Edom. ôl Duc- 
iaid, Edom. 

DDA, *Seth, Enos, 
2 Cenan, Mahalaleel, Jered, 

3 Enoch, Methuselah, Lamech, 

4 Noah, Sem, Cham, a J apheth. 

5 4 “Meibion Japheth ; Gomer, a 
Magog, a Madai, a J afan, a Thubal, 
a Mesech, 2 Thiras. 

6 A meibion Gomer; Aschenaz, a 
2 Riphath, a Thogar mab. 

7 A meibion Jafan; Elisah, a 
Tharsis, Cittim, a 3 Dodanim. 

g 4 “Meibion Cham; Cus, a Mis- 
raim, Put, a Chanaan. 

9 A meibion Cus; Seba, a Hafilah, 
a Sabta, a Raamah, a Sabtecha: a 
Seba, a Dedan, meibion Raamah. 

10 A Chus a genhedlodd Nimrod: 
hwn a ddechreuodd fod yn gadarn 
ar y ddaear. 

11 A Misraim a genhedlodd Lu- 
dim, ac Anamim, a Lehabim, a 
Naphtuhim, 

12 Pathrusim hefyd, a Chasluhim, 
(y rhai y daeth y Philistiaid allan o 
honynt,) a * Chaphtorim. 

13 A fChanaan a genhedlodd Si- 
don ei gyntaf-anedig, a Heth, 

14 Y Jebusiad hefyd, a'r Amoriad, 
a'r Girgasiad, 

15 A'r Hefiad, a'r Arciad, a'r Siniad, 


16 A'r Arfadiad, a'r Semariad, a'r |” 


Hamathiad. 

17  sMeibion Sem ; Elam, ac As- 
sur, ac Arphaxad, a LLud, ac Aram, 
ac Us, a Hul, a Gether, a 4 Mesech. 

18 Âc Arphaxad a. genhedlodd 
Selah, a belah a genhedlodd Eber. 

19 Ac i Eber y ganwyd dau o feib- 
ion: enw y naill ydoedd *Peleg; o 
herwydd mai yn ei ddyddiau ef 
y rhannwyd y ddaear: ac enw ei 
frawd oedd i octan. 

20 A 2 Joctan a genhedlodd Almo- 
dad, a Seleph, a Hasarmafeth, aJerah, 

21 Hadoram hefyd, ac 'Usal, a 
Diclah, 

99 Ac Ebal, ac Abimael, a Seba, 

23 Ophir hefyd, a Hafilah, a. Jobab. 


igen.u.10. | Y rhaì hyn oll oedd feibion Joctan. 


Luc 3. 30, 
&c, 


24 1 'Sem, Arphaxad, Selah, 


410 





25 “ Eber, Peleg, Reu, su 

26 Serug, Nachor, Terah, 400 As 

27 ! Abram, hwnnw 2 yw Abraham. |xgenn. 

28 Meibion Abraham; Isaac, ac | sn. 5. 
n Ismael, mGen4ZL 

29 9 Dyma eu cenhedlaethau |n Gen.16 
hwynt: “cyntaf-anedig Ismael oedd |. go 
Nebaioth, yna Cedar, ac Adbeel, a| I> & 
Mibsam, 

30 Misma, a Dumah, Massa, * Ha- |* New. 
dad, a Thema, 

31 J etur, N aphis, a Chedemah, 
Dyma feibion Ismael. 

32 A Pmeibion Ceturah, gor-| Cylch 


dderch-wraig Abraham: hi a ym- 
l 


ddâc Zimran, a Jocsan, a Medan, a 
Midian, ac Isbac, a Suah. A meib- 
10n Jocsan; &eba, a Dedan, 
33 A meibion Midian; Ephah, ac 
Fpher, a Henoch, ac Abida, ac 
Eidaah: y rhai hyn oll oedd feib- 
ion Ceturah. 
34 Ac“Abrahamagenhedlodd Isaac, 
r Meibion Isaac; Esau, ac Israel. 
35 * s Meibion Esau ; 
Reuel, a Jeus, a Jaalam, a Chorah, 
36. Meibion Eliphaz; Teman, ac 
Omar, “ Sephi, a Gatam, Cenaz, a 
Thimna, ac Amalec. 
SY Meibion Reuel; Nahath, Zerah, 
Sammah, a Mizzah.. 
38 A *meibion Seir; Lotan, a So- 
bal, a Sibeon, ac Anab, a Dison, ac 
Fer, a Disan, 
39 A meibion Lotan; Hori, a *Ho- 
mam: a chwaer Lotan oedd Timna. 
40 Meibion Sobal; * Alïan, a Ma- 
nahath, ac Ebal, 2 Sfephi, ac Onam. 
A meibion Sibeon; Aiah, ac Anah. 
41 Meibion Amah; “D)ison. A meib- 
Ion Dison; 3 Amram, ac Esban, ac 
Ithran, a Cheran. 
42 Meibion Eser; Bilhan, a Zafan, a 
îJacan. Meibion Dison; Us, ac Aran. 
43 S Dyma hefyd y * brenhinoedd 
a deyrnasasant yn nhir Edom, cyn 
teyrnasu o frenhin ar feibion Israel; 
Bela mab Beor: ac enw ei ddinas 
eî oed Dinhababh. 
44 A phan fu farw Bela, y teyrn- 
asodd yn ei le ef Jobab mab Zerah 
o Bosrah. 
45 A phan fu farw Jobab, Husam 
o wlad y Temaniaid a deyrnasodd 
eì le ef. 
46 A phan fu farw Husam, yn ei 


Eliphaz, 
| 


8 Gen, 21. 2, 
a 25: 


8 Gen. 6. 
10, 


T7 Sand 


Gan 39, E1: 
t Gen.36.20. 


8 Neu, 
Hemam, 
Gen. 36, vo, 

9 Neu, 


a 38. 23. 
2 Neu, 

Se pho, 

del 36. 23. 
u ann 96. 

8 Ea 


Hemdan, 
Gen, 6. 26. 


4Neu Acan, 
Gen.96.27, 





Hiliogaeth Judah. 








y Gen. 36. 
97. 


b Gen, 38. 3, 
a46.12 


Num, 26. 
19, 
c Gen, 38, 2, 


d Gen. 38, 7, 


e Gen. 38, 
29, 30, 
Matt. 1, 2. 


f Gen,46. 12, 
Ruth 4. 18. 


î Jos, 6. 18, 
Dy fy dlo 











Ìe ef y teyrnasodd Hadad mab Be- 
dad, yr hwn a darawodd Midian 
ym maes Moab: ac enw ei ddinas 
ef ydoedd Afith. 

47 A phan fu farw Hadad, y íeyrn- 
asodd yn ei le ef Samlah o Masrecah. 

48 7A phan fu farw Samlah, Saul 
o Rehoboth wrth yr afon a deyrn- 
asodd yn ei le ef. 

49 A phan fu farw Saul, y teyrn- 
asodd yn ei le ef Baalhanan mab 
Achbor. 

50 A bu farw Baalhanan, a theyrn- 
asodd yn ei le ef *Hadad: ac enw 


'|ei ddinas ef oedd “Pai; ac enw ei 
“.| wraig ef Mehetabel, merch Matred, 


merch Mezahab. 

5l 9A bu farw Hadad.. 7A duc- 
iaid Edom oedd; duc Timna, duc 
Alïah, duc Jetheth, 

52 Duc Aholibamah, duc Elah, 
duc Pinon, 

53 Duc Cenaz, duc Teman, duc 
Mibsar, 

54 Duc Magdiel, duc Iram.. Dyma 
dduciaid Edom. 

PENNOD II. 

1 Meibion Israel. 9 Hiliogaeth Judah o Tamar. 
19 Meibion Jesse. 18 Hiliogaeth Caleb mab 
Hesron.. 21 Hilâogaeth Hesron o ferch Ma- 
chir. 20 Hiliogaeth Jerahmeed. 34 Hiliog- 


aelh. Sesan.. 42 Caingc aral o hiliogaelh 
Caleb. 50 Hiliogaelh Caleb mab Hur. 


YMA feibion “Israel; * Reuben, 
Simeon, Lefi, a Judah, Issa- 


'5| Char, a, Zabulon, 


2 Dan, Joseph, a Benjamin, Naph- 
tali, Gad, ac Aser. 

3 1 Meibion PJudah; Er, ac Onan, 
a Selah.. Y tri hyn a anwyd iddo 
ef o ferch “Sua y Canaanees.. Ond 
Er, cyntafanedig Judah, ydoedd 
ddrygionus y'ngolwg yr ARGLWYDD, 
ac efe a'i lladdodd ef. 

4 A *Thamar ei waudd ef a ym- 
ddâg iddo Phares, a Zerah. Holl 
feibion Judah oedd bump. 

5 fMeibion Phares; Hesron, a 
Hamul. 

6 A meibion Zerah; *Zimri, “ac 
Ethan, a Heman, a Chalcol, a * Da- 
ra; hwynt oll oedd bump. 

7 A meibion P Carmi; * Achar, yr 


|| hwn a flinodd Israel, ac a wnaeth 


gamwedd oblegid !y dïofryd-beth. 

8 A meibion Ethan; Azarïah, 

9 Â meibion Hesron, y rhai a an- 
wyd iddo ef; Jerahmeel, a * Ram, a 


i a» |" Chelubai. 


10 A “Ram a genhedlodd Ammina- 


.| dab; ac Amminadab a genhedlodd 
' “| Nahson, ! pennaeth meibion Judah; 


4al 


I CHRONIGCL, IL 





11 A Nahson a genhedlodd $Sal- 
ma; a Salma a genhedlodd Boaz; 

12 A Boaz a genhedlodd Obed; 
ac Obed a genhedlodd Jesse; 

13 A Jesse a genhedlodd ei 
gyntaf-anedig m Eliab, ac Abinadab 
yn ail, a *Simma yn drydydd, 

14 Nethaneel yn bedwerydd, Râ- 
dai yn bummed, 

15 Osem yn chweched, Dafydd yn 
seithfed : 

16 A'u chwïorydd hwynt oedd Ser- 
fiah, ac Abigail. "A meibion Ser- 
fiah; Abisai, a Joab, ac Asahel; tri. 

17 Ac "Abigail a ymddâg Amasa. 
A thad Amasa oedd *Jether yr Is- 
maeliad. 

18 A Chaleb mab Hesron a en- 
nìllodd ô/an£ o Azubah ei wraig, ac 
o Jerioth: a dyma ei meibion bi; 
Jeser, Sobab, ac Ardon. 

19 A phan fu farw Azubah, Caleb 
a gymmerth iddo P Ephrath, a hi a 
ymddâg iddo Hur. 

20 A “Hur a genhedlodd Uri, ac 
Uri a genhedlodd Bezaleel. 

21 4 Ac wedi hynny yr aeth Hes- 
ron ìi mewn at ferch ' Machir, tad 





Meibion Jerahmeel. 


Cyn 
CRIS 
Cylch 
1471. 





8 Salmon, 
Ruth 4,21, 
Matt. 1, 4. 


mJ1 Sam, 
16, 6. 
9 Neu, 


Samma, 
1 Sam, 16, 
9, 


Cylch 
1090, 


n 2 Sam, 2, 
18. 


o 2 Sam, 17, 
25 


2 Ithra yr 





Israeliad, | 


2 Sam. 17, 
25 


(cich 
1471, 


P ad, 50, 


ag Excd, al, 
a, 


rNum.927.1, 


Gilead, ac efe a'i *prïododd hi pan |*He 


ydoedd, fab tri ugain mlwydd ; a hi 
a ddug iddo Segub. 

22 A Segub a genhedlodd Jair: 
ac yr oedd iddo ef dair ar hugain o 
ddinasoedd y'ngwlad Gilead. 

23 "Ac efe a ennillodd Gesur, ac 
Aram, a threfydd Jair oddi arnynt, 
a Chenath a'i phentrefydd, sef tri 
ugain o ddinasoedd. Y rhai hyn 
oll oedd eiddo meibion Machir tad 
Gilead. 

24 Ac ar ol marw Hesron o fewn 
Caleb-ephrata, Abïah gwraig Hesron 
a ymddôg iddo *Asur, tad Tecoa. 

25 4 A meibion Jerahmeel cyntaf- 
anedig Hesron oedd, Ram yr hynaf, 
Bunah, ac Oren, ac Osem, ac Ahïah. 

26 A gwraig arall ydoedd i Jerah- 
meel, a1 henw Atarah: hon oedd 
fam Onam. 

27 A meibion Ram cyntaf-anedig 
Jerahmeel oedd, Maas, a Jamin, ac 
Ecer. 

98 A meibion Onam oedd, Sam- 
mai, a'Jada. A meibion Sammai ; 
Nadab, ac Abisur. 

29 Ac enw gwraig Abisur oedd 
Abihail: a hi a ymddôg iddo Aban, 
a Molid. 

30A meibion Nadab; Seled, ac Ap- 
paim. A bu farw Seled yn ddiblant. 


31 A meibion Appaim; Is. A 


eb. 
cymmerth, 


s Num, 32, 


41. 
Deut. 3. 14, 
J os. 19. 30, 


Cylch 
1471. 


t pen. â, 5, 


m— 


' 
u 





Hiliogaeth Sesan. 

ann meibion Isi; Sesan. A “meibion 
cib Sesan; Alai. 

1471. 32 A meibion Jada brawd Sam- 
uEdrych |mai; Jether, a Jonathan. A bu 
ad. 34, 35 


zpen,1l.4l. 


Cylch 
i47l, &c. 


? Jos. 15. 17. 


she h 
Enhrat 
[19g 


neu, 
Hatsiham- 
menucoth. 


^ |farw Jether yn ddiblant. 


33 A meibion Jonathan; Peleth, 
a Zaza. Y rhai hyn oedd feibion 
Jerahmeel. 

34 4 Ac nid oedd i Sesan feibion, 
ond merched: ac ìi Sesan y? oedd 
gwas o Aiphtiad, a'i enw Jarha. 

35 A Sesan a roddodd ei ferch yn 
wraig i Jarha ei was. A hi a ym- 
ddâg iddo Attai. 

36 Ac Attai a genhedlodd Nathan, 
a Nathan a genhedlodd “* Zabad, 

37 A Zabad a genhedlodd Ephlal, 
ac Ephlal a genhedlodd Obed, 

38 Ac Obed a genhedlodd Jehu, a 
Jehu a genhedlodd Azarïah, 

39 Ac Azariah a genhedlodd He- 
les, a Heles a genhedlodd Eleasah, 

40 Ac Eleasah a genhedlodd Sisa- 
mai, a Sisamai a genhedlodd Sâlum, 

41 A Sâlum a genhedlodd Jeca- 
mïah, a Jecamïah a genhedlodd 
Elisama. 

42 i Hefyd meibion Caleb brawd 
Jerahmeel oedd, Mesa ei gyntaf- 
anedig, hwn oedd dad Ziph: a 
meibion Maresah tad Hebron. 

43 A meibion Hebron; Oorah, a 
Thappuah, a Recem, a Sema. 

44 A Sema a genhedlodd Raham, 
tad Jorcoam: a Recem a genhedl- 
odd Sammai. 

45 A mab Sammai oedd Maon: a 
Maon oedd dad Bothsur. 

46 Ac Ephah gordderch-wraig Ca- 
leb a ymddâg Haran, a Mosa, a Ga- 
zez: a Haran a genhedlodd Gazez. 

47 A meibion Jahdai; Regem, a 
Jotham, a Gesan, a Phelet, ac 
Ephah, a Saaph. 

48 Gordderch-wraig Caleb, sef 
Maachah, a ymddâg Seber, a 'Thir- 
hanah. 

49 Hefyd hi a ymddôg Saaph tad 
Madmannah, Sefa tad Machbena, a 
thad Gibea: a merch Caleb oedd 
7 Achsah. 

50 « Y rhai hyn oedd feibion Ca- 
leb mab Hur, cyntaf-anedig 7“Ephra- 
tah; Sobal tad Ciriath-jearirn, 

5l Salma tad Bethlehem, Hareph 
tad Beth-gader. 

52 A meibion oedd i Sobal, tad 
Ciriath-jearim ; * Haroeh, a hanner 
UM Manahethiaid. 

53 A theuluoedd , Ciriath-jearim 
oedd, yr Ithriaid, a'r Puhiaid, a'r 


I. CHRONIOCL, III. 


Sumathiaid, a'r Misraiaid: o'r rhai 
hyn y daeth y Sareathiaid, a'r Es- 
thauliaid. 

54 Meibion Salma; Bethlehem, a'r 
Netophathiaid, 6 Ataroth, tŷ J oab, a 
hanner y Manahethiaid, y Soriaid. 

55 A thylwyth yr ysgrifenyddion, 
y rhai a breswylient yn Jabes; y Ti- 
rathiaid, y Simeathiaid, y Suchath- 
iaid. a y^? Ceniaid, y rhai a 
ddaethant o Hemath, tad tylwyth 
? Rechab. 

PENNOD II. 
1 Meibion Dafydd, 10 a'i lin ef hyd Sedecïah. 
17 Hiliogaesh Jechonïah. 

RHAI hyn hefyd oedd feibion 

Dafydd, y rhaì a anwyd iddo 
ef yn Hebron; y cyntaf-anedig *Am- 
non, o Ahinoam y PJezreelees: yr ail, 
7 Daniel, o Abigail y Carmelees: 

2 Y trydydd, Absalom mab Maach- 
ah, merch Talmai brenhin Gesur: y 
pedwer ydd, Adonïah mab Haggith : 

3 Y pummed, Sephatïah o Abital: 


y a ched Tthream o cEglah ei|ui 


Meibion Dafydd. 


6 Heb, 
Aturiaid, 
neu, go- 
ronau tŷ 
Joab, 


a Barn, Î. 
16. 


b Jer. 35. 2, 


Cylch 
1053, &c. 


a2Sam,ô8.2. 
b Jos, 15. 56. 
2 Neu, 
Chileab, 
2 Sam, 3. 3, 


e2Sam.95.5 
Ua aig f2Sam. 5 
4 Chwech a anwyd iddo yn He-|! 


bron ; ac “yno y teyrnasodd a saith 
mlynedd a chwe mis: a *thair blyn- 
edd ar ddeg ar hugain y teyrnas- 
odd efe yn J erusalem. 
5 A'r rhai hyn a anwyd iddo yn. 

Je erusalem ; 
than, a £ Solomon, pedwar, o * Bath- 
sua merch 5 Ammiel : 

6 Ibhar hefyd, ac €Elisama, ac Eli- 
phelet, 

7 A Nogah, a Nepheg, a Japhïa, 

8 Ac Elisama, “ Elïada, ac Eliphe- |, 
let, naw. 


3 Simea, a Sobab, a Nac 





14. 
8 2 Sam, 12, 
^a 


atlas, 
Sam,ll. 3 

9 Neu, 

| Eliam. 

| 2Sam.11.3, 

6 Neu, 

Elisua, 

“R zSam.9. 15. 





h 2 Sam, 

m iN 
Bren, 11, 
.a&15,6 


9 Dyma holl feibion Dafydd, heb Neu, 


law meibion y gordderch-wragedd, 

a" Thamar eu chwaer hwynt. 

10 $ A mab Solomon ydoedd 
TRehoboam: *Abïah ei fab yntau; 
Asa ei fab yntau; a Jehosaphat ei 
fab yntau; 

11 Joram ei fab yntau; "Ahaziah 
ei fab yntau; Joas ei fob yntau ; 

12 Amasïah ei fab yntau; : Ayarïah 
ei fab yntau; Jotham ei fab yntau ; 

13 Ahaz ei fab yntau; Hezecïah ei 
fab yntau ; Manasseh ei fab yntau; 

J4 Amon ei fab yntau; Josiah ei 
fab yntau. 


15 A meibion Josïah; y cyntaf- |. 


anedig oedd * Johanan, yr ail * Joa- 
cim, y trydydd *Sedecïah, y pedwcr- 
ydd Salum. 


1 Bren, 15. 
l. 


9 Neu, 
Azar ïah, 
z a: 


a de 
hoahaz, 


u Chron, 
21 Yf 


2 Neu, 
Uzzïah, 
2 Bren. 15. 


$ Nen, 
J oahaz, 


2 Bren, 'o3, â 
30, 


4 Neu, 
Eliacim, 
2 Bren, 23, 
a4. 


6 Neu, 
Mattanïah, 
2 Bren, 24, 


r Matt.1.11l. 


Coniah, 
16 A meibion “FJoacim; “Jechonïah ler 2D, 04. 


ei fab ef, Sedecïah ! ei fab yntau. 


ren, 


24. Y. 


* 
* LJ 
——————————  —  — — — —— — — — —_— —— —— — — — — — — — — —  — —  — — — — —  —_— — —— —_—————__——_——_—_—_——_ _————— ——_ —_ —e .  __ 


| 





412 


Meibion Jechoniah. 


I. CHRONIOL, IV. 


Hiliogaeth Selah. 





c 


1053, &c. 
m Matt, l, 
12, 


n Ezra 8. 2. 
TL GU cc 
a Gen. 38. 

b pen. 2. 50, 
& pen. 2. 24, 
| 


4 Hynny 


y 
athrist. 





17 A meibion Jechonïah; Assir, 


yn 
OE1ST |Salathiel mei fab yntau, 


18 Malciram hefyd, a Phedaiah, a 
Senasar, Jecamïah, a Hosamah, a 
Nedabïah. 

19 A meibion Pedaiah ; Zoroba- 
bel, a Simei: a meibion Zorobabel ; 
Mesìlam, a Hananïah, a Selomith 
eu chwaer hwynt: 

20 A Hasubah, ac Ohel, a be- 
rechïah, a Hasadïah, Jusab-hesed, 
pump. 

21 A meibion Hananïah;, Pela- 
tïah, a Jesaiah: meibion Rephaiah, 
meibion Arnan, meibion Obadiïah, 
meibion Sechanïah. 

22 A meibion Sechanïah; Semai- 
ah: a meibion Semaiah; " Hattus, 
ac Igeal, a Barïah, a Nearïah, a Sa- 
phat, chwech. 

23 A meibion Nearïah; Elioenai, 
a Hezecïah, ac Azricam, tri. 

24 Â meibion Elioenai oedd, Ho- 
daiah, ac Elïasib, a Phelaiah, ac 
Accub, a Johanan, a Dalaiah, ac 
Anani, saith. 


PENNOD IV. 


1, 11 Hiliogaeth Judah o Caleb mab Hur, 5 ac 
o Asur mab Hesron. 9 Jabes, a'i weddi. 21 
Hliogaeth Selah, 24 a Simeon, a'i ddinas- 
oedd. 99 Eu gorfodaeth ar Gedor, a'r A- 
maleciaid, ym mynydd, Seir. 

EIBION Judah; *Phares, Hes- 


ron, a “ Charmi, a Hur, a So- 


ba 
2 A *Reaiah mab Sobal a genhedl- 


is |odd Jahath; a Jahath a genhedl- 


odd Ahumai, a Lahad._ Dyma deu- 


' lluoedd y Sorathiaid. 


9 A'r rhaì hyn oedd o dad Etam ; 
Jezreel, ac Isma, ac Idbas: ac enw 
eu chwaer hwynt oedd Haselelponi. 

4 A Phenuel tad Gedor, ac Ezer 
tad Husah. Dyma feibion ” Hur 
cyntaf-anedig Ephratah, tad Beth- 
lehem. 

5 1 Ac i “Asur tad Tecoa yr oedd 
dwy wragedd, Helah, a Naarah. 

6 A Naarah a ddug iddo Ahuzam, 
a Hepher, a Themeni, ac Hahastari. 
Dyma feibion Naarah. 

7 A meibion Helah oedd, Sereth, 
a Jesoar, ac Ethnan. 

8 A Chos a genhedlodd Anub, 
a Sobebah, a theuluoedd Aharhel 
mab Harum. | 

9 Ac yr oedd *Jabes yn anrhy- 
deddusach nai frodyr; aì fam a 
alwodd ei enw ef Jabes, gan ddy- 
wedyd, Oblegid i mi ex ddwyn ef 
trwy ofid. 


413 


10 A Jabes a alwodd ar DpUw 
Israel, gan ddywedyd, *O na lwyr 
fendithit fi, ac na ehengìt fy nher- 
fynau, a bod dy law gyd â mi, $am 
cadw oddi wrth ddrwg, fel na'm 
gofidierÎ A pharodd Duw ddyfod 
iddo yr hyn a ofynasai. 

u4TaA GWION brawd Suah a gen- 
hedlodd Mehir, yr hwn oedd dad 
Eston. 

12 Ac Eston a genhedlodd Beth- 
rapha, a Phaseah, a Thehinnah tad 
T dinas Nahas. Dyma ddynion Re- 
chah. 

13 A meibion Cenaz; 4 Othniel, a 
Seraiah: a meibion Othniel; * Ha- 
thath. 

14 A Meonothai a genhedlodd 
Ophrah: a Seraiah a genhedlodd 
Joab, tad ?* glyn y crefftwyr; canys 
crefftwyr oeddynt hwy. 

15 A meibion Caleb mab Jephun- 
neh ; Iru, Elah, a Naam: a meib- 
ion Elah oedd, * Cenaz. 

16 A meibion Jchaleleel; Ziph, a 
Ziphah, Tiria, ac Asareel. 

17 A meibion Ezrah oedd, Jether, 
a Mered, ac Epher, a Jalon: a hi a 
ddug Miriam, a Sammai, ac Isbah 
tad Estemoa. 

18 A'i wraig ef*Jehudïah a ymddôg 
Jered tad Gedor, a Heber tad So- 
cho, a Jecuthiel tad Zanoah. A 
dyma feibion Bithïah merch Pha- 
raoh, yr hon a gymmerth Mered. 

19 A meibion e4 wraig * Hodiïah, 
chwaer Naham, tad Oeilah y Garm- 
iad, ac Estemoa y Maachathiad. 

20 A meibion Simon oedd, Am- 
non, a Rinnah, Benbanan, a Thilon, 
A meibion Isi oedd, Zoheth, a Ben- 
zoheth. 

21 4 4 meibion Selah fmab Ju- 
dah oedd, Er tad Lechah, a Laadah 
tad Maresah, a theuluoedd tylwyth 
gweithyddion llïan main, o dŷ As- 
bea, 

22 A Jocim, a dynion Chozeba, 
a Joas, a Saraph, y rhaì oedd yn 
arglwyddiaethu ar Moab, a Jasubi- 
lche Ac y mae y pethau hyn yn 

en. 

23 Y rhai hyn oedd grochenydd- 
ion yn cyfanneddu 4m mysg plan- 
wydd a chaeau ; gyd â'r brenhin yr 
arhosasant yno yn ei waith ef. 

24 4 Meibion Simeon oedd, * Ne- 
muel, a Jamin, Jarib, Zerah, a Saul: 

25 Sâlum ei fab yntau, Mibsam ei 
fab yntau, Misma ei fab yntau. 

26 A meibion Misma; Hamuel ei 





O 


Cyn 
CRIST 
1300, &c. 

5 Heb. 

Os llwyr 

Jendithi. 

6 Heb. a 
gwneuthur 
ymwared 
1 ml, 





— 


Neu, 
Irnahas. 

d Jos. 15. 7. 
8 Neu, 
Hatha, a 
Meonolhai, 
yr hwn a 


genhedl- 
odd, &c. 


2 Neu, 
Ucnaz. 


a 


9 Neu, 
Tuddewee, 


4 Neu, 
Jehudiah, 
a enwyd 
o'r blaen, 


f Gen. 38. 5, 


Gen. 46. 10, 
Exod, 6.15. 
Num, 26. 
uos 





I. CHRONICL, V. Hiliogaeth Reuben. 








Cyn |fab yntau, Zacchur ei fab yntau, | ddïangasai o Amalec, ac a wlad-| _ Cyn 
CRIST [cs oc h me dd h CRIST 
1200, &e. | pimei ei fab yntau. ychasant yno hyd y dy wn. Cylch 

27 Ac i Simei yr oedd un ar bym- PENNOD V. 715. 

theg o feibion, a chwech o ferch- | 1 Llin Reuben, (yr hwn a gollodd ei enedig- 

| ed, ond i'w frodyr ef nid oedd nem- GA PAU hyd y Ur U er 
AR ; ; u trigias, a'u gorfodaeth ar yr Hagar- 

| Eho i Mo PIAU R a. A id An DOee iaid. 11 Pennaduriaid a ihrigleoedd Gad. 
EN — eL 1950018. meLD- 18 Rhifedi, a gorfodaeth Reuben, a Gad, a 
ion Judah, hanner Uwyth Manasseh, 29 Trigleoedd a 

gJos.19.2.| 99 A chwy a breswyliasant yn phennaduriaid yr hanner llwyth hwnnw. 25 


Eu caethiwed o herwydd eu pechod. 


Beerseba, a Moladah, a Hasar-sual, 
MEIBION Reuben, cyntaf- 


“ON 29 Yn " Bilhah hefyd, ac yn Esem, 1300, &c. 





ac yn *Tolad, 

30 Ac yn Bethuel, ac yn Hormah, 
ac yn Siclag, 

31 Ac yn Beth-marcaboth, ac yn 
9 Hasar-susim, ac yn Beth-birei, ac 
yn Saaraim. Dyma eu dinasoedd 
hwynt, nes teyrnasu o Dafydd. 

32 A'u trefydd hwynt oedd, *Etam, 
ac Ain, Rimmon, a Thochen, ac 


anedig. Israel, (canys *efe oedd 
gyntaf-anedig, ond am iddo P halogi 
gwely ei dad, rhoddwyd “ei enedig- 
aeth-fraint ef i feibion Joseph, mab 
Israel; ac ni chyfrifir ei achau ef 
yn ol yr enedigaeth-fraint : 
2 Canys “Judah a ragorodd ar ei 
frodyr, ac o hono ef y daeth “blaen- 
or: a'r enedigaeth-fraint a 7odd- 


a Gen, 29. 
a2, 


b Gen, 35, 
22, a 49, 4, 

c Gen. 48. 
15, 22, 


d Gen. 49, 
8, 10. 
Ps. 60, 7. 


a, 108. 8, 
e Mic. 5. 2, 


Asan ; pump o ddinasoedd. wyd ìi Joseph.) MAU. 
33 A'u holl bentrefi hwynt hefyd, 3 Meibion “Reuben cyntaf-anedig |'Gen. 46.9. 
y rhai oedd. o amgylch y dinasoedd | Israel oedd, Hanoch, a Phâlu, Hes- | Num.26.5 


hyn hyd *Baal. Dyma eu trigfan- 
nau hwynt, *a'u hachau. 

34 A Mesobab, a Jamlech, a Josah 
mab Amasïah, 

35 A Joel, a Jehu mab Josibïah, 
fab Seraiah, fab Asiel, 

36 Ac Elioenai, a Jaacobah, a_Je- 
sohaiah, ac Asaiah, ac Adiel, a Jesi- 
miel, a Benaiah, 

37 A Ziza mab Siphi, fab Alon, 
fab Jedaiah, fab Simri, fab Se- 
maiah. 

38 Y rhai hyn erbyn ew henwau 
a aethant yn bennaethiaid eu 
£euluoedd, ac a. amlhasant dylwyth 
eu tadau yn fawr. 

39 A hwy a aethant i flaenau 
Gedor, hyd at du dwyrain y dyffryn, 
i geisio porfa i'w praidd. 

40 A hwy a gawsant borfa fras, 
a da, a gwlad ehang «ê therfynau, 
a heddychlawn a thangnefeddus: 
canys y rhai a breswyliasent yno 
o'r blaen oedd o * Cham. 

41 A'r rhai hyn yn ysgrifenedig 
erbyn eu henwau a ddaethant yn 
nyddiau Hezecïah brenhin Judah, 
ac a darawsant eu pebyll a'r an- 
neddau a gafwyd yno, ac a'u di- 
frodasant hwy hyd y dydd hwn, 
a thrigasant yn eu lle hwynt; am 
Jod porfa i'w praidd hwynt yno. 

42 Ac o honynt hwy, sef o feibion 
Simeon, yr aeth pìîm cant o ddyn- 
ion ì fynydd Seir, a Phelatiah, a 

Nearïah, a Rephaiah, ac Uzziol, 
. |meibion Isi, yn ben arnynt. 


43 Tarawsant hefyd *y gweddill a 


41A 





ron, a Charmi. 
4 Meibion Joel; Semaiah ci fab ef, 
Gog ei fab yntau, Simei eì fab yntau, 
5 Michah ei fab yntau, Reaiah ei 


fab yntau, Baal ei fab yntau, 


6 Beerah ei fab yntau, yr hwn 


a. gaeth-gludodd *Tilgath-pilneser 
brenhin Assyria: hwn ydoedd dy- 
wysog i'r Reubeniaid. 


7 A'i frodyr ef yn eu teuluoedd, 


£Ewrth gymmeryd eu hachau yn eu 
cenhedlaethau : y pennaf oedd Jeiel, 
a Zecharïah, | 


8 A Bela mab Azaz, fab *Sema, 


fab Joel, yr hwn a gyfanneddodd| a 
yn Pb Aroer, a hyd at Nebo, a Baal- 
meon. 


9 Ac o du y dwyrain y preswyliodd 


efe, hyd y lle yr elir i'r anialwch, 
oddi wrth afon Euphrates: canys 
eu hanifeiliaid hwynt a amlhasai 
y'ngwlad Gilead. 


10 Ac yn nyddiau Saul y gwnaeth- 


ant hwy ryfel yn erbyn yr Hagar- 
iaid, y rhat a syrthiasant trwy eu 
dwylaw hwynt; a thrigasant yn eu 
pebyll hwynt, * trwy holl du dwyr- 
ain Gilead. 
ll 9 A !meibion Gad a drigasant 

gyferbyn â hwynt y'ngwlad Basan, | ' 
hyd at Salchah : 


12 Joel y pennaf, a Sapham yr ail, 


a Jaanai, a Saphat, yn Basan. 


13 A'u brodyr hwynt o dŷ eu 


tadau oedd, Michael, a Mesìlam, 
a Seba, a Jorai, a Jacan, a Zïa, a 
Heber, saith. . 


14 Dyma feibion Abihail fab Huri, 


h Jos. l3. 
15, 16, 





Hiliogacth Gad. 








Cyn _ | fab Jaroah, fab Gilead, fab Michael, 
a a | fab Jesisai, fab Jahdo, fab Buz ; 
i 15 Ahi mab Abdiel, fab Guni, y 
pennaf o dŷ eu tadau. 
| 16 A hwy a drigasant yn Gilead 
yn Basan, ac yn ei threfydd, ac 
|tren,27. |yn holl bentrefi “Saron, wrth eu 
beb. _|terfynau. 
mynediad | 17 Y rhai hyn oll a gyfrifwyd 
'2Brn, wrth eu hachau, yn nyddiau !Jo- 


tham brenhin Judah, ac yn nyddiau 
ren Jeroboam brenhin Israel. 
| 18 1 Meibion Reuben, ar Gad- 
iaid, a hanner llwyth Manasseh, o 
*He. |“wŷr nerthol, dynion yn dwyn tarian 
ia chleddyf, ac yn tynnu bwa, ac 
|wedi eu dysgu * ryfel, oedd bedair 
'mil a deugain a saith cant a thri 
ugain, yn myned allan i ryfel. 

19 A hwy a wnaethant ryfel yn 
erbyn yr Hagariaid, a ^Jetur, a 
Nephis, a Nodab. 

20 A 9chynnorthwywyd hwynt yn 
erbyn y rhai hynny, a rhoddwyd 
'yr Hagariaid i'w dwylaw hwynt, a 
chwbl a'r a. ydoedd gyd â hwynt: 
canys llefasant ar DDUw yn y rhy- 
fel, ac efe a wrandawodd arnynt, o 
' herwydd iddynt obeithio ynddo. 

91 A hwy a gaethgludasant eu 
hanifeiliaid hwynt; o'u camelod 
hwynt ddengmil a deugain, ac o 
| ddefaid ddeucant a deg a deugain o 
filoedd, ac o asynod ddwy fil, ac 
o ' ddynion gân mil. 

22 Canys llawer yn archolledig a 
fuant feirw, am fod y rhyfel oddi 
wrth DDUW ; a hwy a drigasant yn 

eu lle hwynt hyd P y caethiwed. 
| 23 TA meibion hanner llwyth 
Manasseh a drigasant yn y tir: o 
Basan hyd Baal-hermon, a Senir, 
a mynud Hermon, yr aethant hwy 
aml. 

24 Y rhai hyn hefyd oedd bennau 
tŷ eu tadau, sef Epher, ac Isi, ac 


nm Gen. 25. 








Fd 
pen, l, ôl. 
| 6 Edrych 
ad. Z2. 





? Heb. 
eneidiau 
dynion ; 
megis 
Num, 91. 
30. 





P 2 Bren. 





Eliel, ac Azriel, a Jeremïah, a Ho- 


dafiah, a Jadiel, gwŷr cedyrn o 
nerth, gwŷr enwog, a phennau tŷ 
eu tadau. 

25 TA hwy a droseddasant yn 
erbyn DUW eu tadau, ac <a but- 
teiniasant ar ol duwiau pobl y 
wlad, y rhai a ddinystriasai Duw 
o'u blaen hwynt. 

26 A. Duw Israel a annogodd ys- 
pryd rPul brenhin Assyria, ac ys- 
pryd Tilgath-pilneser brenhin As- 
syria, ac au caeth-gludodd hwynt, 
sef y Reubeniaid, ar Gadiaid, a 
hanner llwyth Manasseh, ac a'u dug 


8 2 Bren, 
1 


Cylch 
TH 


r2 Bren, 
15, 19. 








416 


I. CHRONICL, VI. 





hwynt i *Halah, a Habor, a Hara, 
ac i afon Gozan, hyd y dydd hwn. 


PENNOD VI. 

1 Meibion Lefi. 4 Llin yr ofgeiriaid hyd y 
caethgludiad. 16 Teuluoedd Gersom, Co- 
hath, a. Merari.. 40 Swydd Aaron, a'i ln 
hyd Ahimaas. 5&4 Dinasoedd yr ofeîriaid 
a'r Lefiaid, 

EIBION Lefi; **Gerson, Co- 
hath, a Merari. 


N 
2 A meibion Cohath; Amram, “Is-| Gem 
| “EB 46. 


har, a Hebron, ac Uzziel. 
3 A phlant Amram; Aaron, Moses, 


a, Miriam: a meibion Aaron; “Nadab, | 5 


ac Abihu, Eleazar, ac Ithamar. 

4 “I Eleazar a genhedlodd Phinees, 
Phinees a genhedlodd Abisua, 

5 Ac Abisua a genhedlodd Bucci, 
a Bucci a genhedlodd Uzzi, 

6 Ac Uzzi a genhedlodd Zerahïah, 
a Zerahïah a genhedlodd Meraioth, 

7 Meraioth a genhedlodd Amarïah, 
ac Amarïah a genhedlodd Ahitub, 

8 Ac 4Ahitub a genhedlodd Padoc, 
a “Sadoc a genhedlodd Ahimaas, 

9 Ac Ahimaas a_ genhedlodd 
Azerïah, ac Azariah a genhedlodd 
Johanan, 

10 A Johanan a genhedlodd Aza- 
riïah; (hwn foedd yn offeiriad yn 
$y tŷ a adeiladodd Solomon yn 
Jerusalem :) 

1l Ac PAzarïah a genhedlodd Am- 
arïah, ac Amarïah a genhedlodd 
Ahitub, 

12 Ac Ahitub a genhedlodd Sadoc, 
a Sadoc a genhedlodd * Sâlum, 

13 A Sâlum a genhedlodd Hilciah, 
a Hilcïah a genhedlodd Azarïah, 

14 Ac Azariah a genhedlodd !Se- 
raiah, a. Seraiah a genhedlodd Je- 
hosadac : 

15 A Jehosadac a ymadawodd, 
Epan gaeth-gludodd yr ARGLWYDD 
Judah a Jerusalem trwy law Nabu- 
chodonosor. 

16 íl Meibion Lefi; £!Gersom, Co- 
hath, a. Merari. 


l7 A dyma enwau meibion Ger-|is6 


som ; Libni, a Simei. 

18 A meibion Cohath ; Amram, ac 
Ishar, a Hebron, ac Uzziel. 

19 Meibion Merari; Mahli, a Musi. 
A dyma dylwyth y Lefiaid, yn ol eu 
tadau. | 

20 I Gersom ; Libni ei fab, Jahath 


ei fab yntau, "Zimmah ei fab yntau, |” 


91 5Joah ei fab yntau, “Ido ei 


fab yntau, Zerah ei fab yntau, a. 


T Jeaterai ei fab yntau. 
22 Meibion Oohath; * Aminadab 





Meibion Left. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
740. 


& 2 Bren, 
17. 6. 
a 18.11, 





Exod.6.16. 
Num, 26. 


pen, 29. 6. 

b Edrych 
ad. 22. 

c Lef, 10. 1. 


d Z Sam, 8. 
MWÍe 


e2 Sam, 15. 
a 





| 

| 

h Edrych | 
EzraT.83. | 


eu, | 
Mestlamu, | 
pcn Om | 


I Neh, ll. 
ll. 


k 2 Bren, 
25. 18, 


4 Neu, 
Gerson, 
d.l 


ad.l. 
1 Exod. 6. 










Teuluoedd Gersom, 

















| 8 pen, 1, 16, 


4 Heb, 
safasant, 


5 ad. 26, 
Nahath. 

6 ad, 26, 
Sophai, 


Saul Us 


sïah, Urîdl. 


r Exod, 6, 
24, 


s Edrych 
ad. 21. 


8 A elwìr 
Jeduthwun, 


ei fab ef, Corah ei fab yntau, Assir 
ei fab yntau, 

23 Elcanah ei fab yntau, ac Ebi- 
asaph ei fab yntau, ac Assir ei fab 


yntau, 

24 Tahath ei fab yntau, ? Uriel ei 
fab yntau, Uzziah ei fab yntau, a 
Saul ei fab yntau. 

25 A meibion Elcanah ; P Amasai, 


ab ac A 


26 Elcanah: meibion Elcanah; 
2Sophai ei fab ef, a 9Nahath ei fab 


yntau, 


27 PEliab ei fab yntau, Jeroham 
ei fab yntau, Elcanah ei fab yntau. 

28 A meibion Samuel; y cyntaf- 
anedig, * Fasni, yna Abïah. 

29 Meibion Merari; Mahli, Libni 


'Iei fab yntau, Simei ei fab yntau, 


Uzzah ei fab yntau, 

30 Simea ei fab yntau, Haggïah ei 
fab yntau, Asaiah ei fab yntau. 

31 Y rhai hyn a osododd Dafydd 


* |yn gantorion 472 nhŷ yr ARGLWYDD, 


ar ol gorphwys o'r “arch. 

32 A hwy a fuant weinidogion 
mewn cerdd o flaen tabernacl pa- 
bell y cyfarfod, nes adeiladu o So- 
lomon dŷ yr ARGLWYDD yn Jeru- 
salem: a hwy a safasant wrth eu 
defod yn eu gwasanaeth. 

33 A dyma y rhai a * weiniasant, 
au meibion hefyd: o feibion y Oo- 
hathiaid; Heman y cantor, mab 
Joel, fab Semuel, 

34 Fab Elcanah, fab Jeroham, 
fab Eliel, fab * Toah, 

35 Fab *Suph, fab Elcanah, fab 
Mahath, fab Amasai, 

36 Fab Elcanah, fab “Joel, fab 
Azerïah, fab Sephanïah, 

37 Fab Tahath, fab Assir, fab 
r Ebiasaph, fab Corah, 

38 Fab Ishar, fab Cohath, fab 
Lefi, fab Israel. 

39 A'i frawd Asaph, yr hwn oedd 
yn sefyll ar ei law ddehau, sef Asaph 
mab Berachïah, fab Simea, 

40 Fab Michael, fab Baasïah, fab 
Malchïah, 

41 Fab “Ethni, fab Zerah, fab 
Adaiah, 

49 Fab Ethan, fab Zimmah, fab 
Simel, 

43 Fab Jahath, fab Gersom, fab 
Lefi. 

44 A'u brodyr hwynt, meibion 
Merari, oedd ar y llaw aswy: * E- 


pe?4* | than mab *Cisi, fab Abdi, fab Mâluc, 


9 Neu, 
Cusaiah, 
pên. 15. 17. 


45 Fab Hasabïah, fab Amasïah, 
fab Hilcïah, 


418 





| U—— 


IL OCHRONIOL, VI. 


46 Fab Amsi, fab Bani, fab Samer, 

47 Fab Mahli, fab Musi, fab Me- 
rari, fab Lefi. 

48 A'u brodyr hwynt y Lefiaid 
oedd gwedi eu rhoddi ar holl was- 
anaeth tabernacl tŷ Dpuw. 

49 $ Ônd Aaron a'i feibion a ab- 
erthasant *ar allor y poeth-offrwm, 


ac “ar allor yr arogl-darth,i gyffawne |“, 


holl wasanaeth y cyssegr sancteidd- 
iolaf, ac i wneuthur cymmod dros 
Israel, yn ol yr hyn oll a orchymyn- 
asai Moses gwas Duw. 

50 Dyma hefyd feibion Aaron; 
Eleazar ei fab ef, Phinees ei fab 
yntau, Abisua ei fab yntau, 

51 Bucci ei fab yntau, Uzzi ei fab 
yntau, Zerahïah ei fab yntau, 

52 Meraioth ei fab yntau, Amarïah 
ei fab yntau, Ahitub ei fab yntau, 

53 Sadoc ei fab yntau, Ahimaas 
ei fab yntau. 

54 1 “A dyma eu trigleoedd hwynt 
yn ol eu palasau, yn eu terfynau; 
sef meibion Aaron, o dylwyth y 
Cohathiaid: oblegid eiddynt hwy 
ydoedd y rhan hon. 

55 7A rhoddasant iddynt Hebron 
yngwlad Judah, a'i meusydd pen- 
trefol o'i hamgylch. 

56 “Ond meusydd y ddinas, a'i 
phentrefi, a roddasant hwy i Caleb 
mab Jephunneh. 

57 Ac *i feibion Aaron y rhoddas- 
ant hwy ddinasoedd Judah, se7 He- 
bron, y ddinas noddfa, a Libnah a'i 
meusydd pentrefol, a Jattir ac Este- 
moa, a'u meusydd pentrefol, 

58 A *Hilen a'i meusydd pentrefol, 
a Debir a'i meusydd pentrefol, 

59 Ac * Asan a'i meusydd pentrefol, 
a Bethsemes a'i meusydd pentrefol: 

60 Ac o lwyth Benjamin; Geba 
a'i meusydd pentrefol, ac * Alemeth 
a'i meusydd pentrefol, ac Anathoth 
a'i meusydd pentrefol: eu holl ddin- 


'asoedd hwynt trwy eu teuluoedd 


oedd dair dinas a> ddeg. 
61 Ac Pi'r rhan arall o feibion 
Cohath o deulu y llwyth hwnnw, 


y rhoddwyd o'r hanner llwyth, se/ 


hanner Manasseh, ddeg dinas “wrth 


goelbren. 
62 Rhoddasant hefyd i feibion 


 Gersom trwy eu teuluoedd, o lwyth 


Issachar, ac o lwyth Aser, ac o 
lwyth Naphtali, ac o lwyth Manas- 
seh yn Basan, dair ar ddeg o ddin- 
asoedd. 

63 I feibion Merari trwy eu teulu- 


Cohath, a Merars. 


z Jos, 21. 


7 Jos.21.1l. 


z Jos. l4. 
13, a 15.13, 


a Jos. 21.13, 


Z Neu, 
Holon, 
J0s, 15, ôl, 
a2l.lo. 


3 Neu, Aim, 
Jos. 21, 16. 


4 Neu, 
Almon, 
Jos, 21, 18, 


b ad. 66, 


c Jos, 21. 5, 


oedd, o lwyth Reuben, ac o lwyth | 


———— 


Dinasoedd y Lefiaid. 





sgen 
CRIST 
1444, &c. 
a Jos. 21.1,| (dinasoedd. 

mr 64 A meibion Israel a roddasant 
i'r Lefiaid y dinasoedd ^yn a'u 
meusydd pentrefol. 

65 A hwy a roddasant trwy goel- 
bren, o lwyth meibion Judah, ac o 
lwyth meibion Simeon, ac o lwyth 
meibion Benjamin, y dinasoedd 
hyn, y rhai a alwasant hwy ar euw 
henwau Awynt. 

66 “I'r rhai oedd o deuluoedd 
meibion Cohath, yr ydoedd dinas- 
oedd eu terfyn, o lwyth Ephraim. 

67 íA hwy a roddasant iddynt 
hwy ddinasoedd noddfa, sef Sichem 
a'i meusydd pentrefol, ym mynydd 
Ephraim ; Gezer hefyd a'i meusydd 
pentrefol, 

68 £Jocmeam hefyd a'i meusydd 
pentrefol, a Beth-horon a'i meusydd 
pentrefol, 

69 Ac Ajalon a'i meusydd pen- 
trefol, a Gath-rimmon a'i meusydd 
pentrefol. 

70 Ac o hanner 
Aner ai meusydd pentrefol, a_Bi- 
leam a'i meusydd pentrefol, i deulu 
y rhaì oedd y'ngweddill o feibion 
Cohath. 





ead. 6l. 


f Jos. 21.21. 


E£ Edrych 
Jos. 21. 


dinasoedd, 
hyn wrth 
enwau 
eraì]l, 


llwyth Manasseh ; 


71 I feibion Gersom o deulu han- 
ner llwyth Manasseh y rhoddwyd, 
Golan yn Basan a'i meusydd pen- 
trefol, Astaroth hefyd a'i meusydd 
pentrefol. 
72 Ac o lwyth Issachar; Cedes a'i 
meusydd pentrefol, Daberath a'i 
meusydd pentrefol, 
| 73 Ramoth hefyd a'i meusydd 
pentrefol, ac Anem ai meusydd 
pentrefol. 

74 Ac o lwyth Aser; Masal a'i 
meusydd pentrefol, ac Abdon ai 
meusydd pentrefol, 

75 Hucoc hefyd a'i meusydd pen- 


trefol, a Rehob ai meusydd pen- 


trefol. 

76 Ac o lwyth Naphtali; Cedes 
yn Galilea a'i meusydd pentrefol, 
Hammon hefyd a'i meusydd pen- 
trefol, a Chiriathaim a'i meusydd 
pentrefol. 

77 Tr rhan arall o feibion Merari 
y rhoddwyd o lwyth Zabulon, Rim- 
mon ai meusydd pentrefol, a Tha- 
bor a'i meusydd pentrefol. 

79 Ac am yr Iorddonen a Jericho, 
sef o du dwyrain yr Iorddonen, 7 
rhoddwyd o lwyth Reuben, " Beser 
yn yr anialwch a'i meusydd pen- 


b Jos, Z1. 36. 


417 


I. CHRONIOCL, VII. 


Gad, ac o lwyth Zabulon, y rhodd- | trefol, Jasah hefyd a'i meusydd 
asant trwy goelbren * ddeuddeg o | pentrefol, 


79 Cedemoth hefyd a'i meusydd 
pentrefol, a Mephaath a'i meusydd 
pentrefol. 

80 Ac o lwyth Gad, Ramoth yn 
Gilead a'i meusydd pentrefol, Maha- 
naim hefyd a'i meusydd pentrefol, 

81 Hesbon hefyd aì meusydd 
pentrefol, a Jazer a'i meusydd pen- 
trefol. 

PENNOD VII. 
1 Meibion Iesachar, 6 Benjamin, 18 Naphtali, 
14 Manasseh, 20, 28 Ephraim. 21 Adfyd 


Ephraim gan wŷr Gath. 29 Geni Berïah. 
28 Trigleoedd Ephraim. 90 Meibion Aser. 


MEIBION Issachar oedd, *'To- 


la, a Phuah, Jasub, a Simron, | 13 


pedwar. 

2 A meibion Tola; Uzzi, a Rephai- 
ah, a Jeriel, a Jahmai, a Jibsam, a 
Semuel, pennaethiaid ar dŷ eu tad- 
au: o Tola yr ydoedd zwŷr cedyrn 
o nerth yn eu cenhedlaethau; Peu 
rhif yn nyddiau Dafydd oedd ddwy 
fil ar hugain a chwe chant. 

3 A meibion Uzzi; Izrahïah: a 
meibion Izrahïah ; Michael, ac O- 
badïah, a Joel, Isïah, pump: yn 
bennaethiaid oll, 

4 A chyd â hwynt yn eu cenhedl- 
aethau, ac yn ol tŷ eu tadau, y7 gyd- 
oedd byddinoedd milwyr i ryfel, 
un fil ar bymtheg ar hugain: canys 


llawer oedd ganddynt o wragedd a| 


meibion. 

5 A'u brodyr cedym o nerth, o 
holl deuluoedd Issachar, a gyfrif- 
wyd wrth eu hachau, yn saith mil 
a phedwar ugain m1/ oll. 

6 1 A meibion “Benjamin oedd, 
Bela, a Becher, a Jediael, tri. 

7 A meibion Bela; Esbon, ac Uzzi, 
ac Uzziel, a Jerimoth, ac Iri; pump 
o bennau tŷ ew tadau, cedyrn 0 
nerth, a gyfrifwyd wrth eu hachau, 
yn ddwy fil ar hugain a phedwar 
ar ddeg ar hugain. 

8 A meibion Becher oedd, Zemi- 
rah, a Joas, ac Elïezer, ac Elioenai, 
ac Omri, a Jerimoth, ac Abïah, ac 
Anathoth, ac Alemeth: y rhai hyn 
oll oedd feibion Becher. 

9 A hwy a rifwyd wrth eu hachau, 
yn ol eu cenhedlaethau, yn bennau 
tŶ eu tadau, yn gedyrn o nerth, yn 
ugain mil a dau cant. 

10 A meibion Jediael; Bilhan: a 
meibion Bilhan ; Jêus, a Benjamin, 
ac Ehud, a Chenaanah, a Zethan, a 
Tharsis, ac Ahisaliar, 


Meibion Issachar. 
C 
1444, &c. 








1400, &c. 
a Gen. 46. 


Num. 26. 
23. 


c Gen, 46. 
Num, 26, 


pen. 8:1, 
&c. 








Meibion Naphtali, 


Cyn 
CRIST 
1400, &c. 


d Num, 26. 
39, Sephu- 

2 Neu, Iri, 
ad. 1. 

3 Neu, 
Ahiramn, 
Num. 26. 
os 


| Gen. 46. 
24, Stlem. 


on 1 Sam, l2, 
11. 








ll Y rhai hyn oll oedd feibion 
Jediael, yn bennau eu tadau, yn 
gedyrn o nerth, yn myned alian 
mewn llu i ryfel, yn ddwy fil ar 
bymtheg a deucant. 

12 “Suppim hefyd, a Huppim, 
meibion “Ir; Husim, meibion ?* Aher. 

13 ŵ Meibion Naphtali; Jasiel, a 
Guni, a Geser, a *Sâlum, meibion 
Bilhah. 

14 $ Meibion Manasseh; Asriel, 
yr hwn a ymddâg eî wraig : (ond 
ei ordderch-wraig o Syria a ym- 
ddâg Machir tad Gilead : 

15 A Machir a gymmerodd yn 
wraìg chwaer Huppim a Suppim, 
ac enw eu chwaer hwynt oedd 
Maachah:) ac enw yr ail mab sSal- 
phaad: ac i Salphaad yr oedd 
merched. 

16 A Maachah gwraig Machir a 
ymddôg fab, a hi a alwodd ei enw ef 
Peres, ac enw ei frawd ef Seres, a/ì 
feibion ef oedd, Ulam, a Racem. 

17 A meibion Ulam; “fBedan. 
Dyma feibion Gilead fab Machir, 
fab Manasseh. 

18 A Hammolecheth ei chwaer ef 
a ymddâg Isod, ac £ Abïezer, a. Ma- 
halah. 

19 A meibion Semida oedd, Ahïan, 
a sechem, a Lichi, ac Aniham. 

20 4 A “meibion Ephraim; Suthe- 
lah, a Bered ei fab ef, a Thahath ei 
fab yntau, ac Eladah ei fab yntau, 
a Thahath ei fab yntau, 

21 9 A Zaebad eì fab yntau, a Su- 
thelah ei fab yntau, ac Ezer, ac 
Elead: a dynion Gath y rhai a an- 
wyd yn y tir, a'u liaddodd hwynt, o 
herwydd dyfod o honynt i waered i 
ddwyn eu hanifeiliaid hwynt. 


22 Ac Ephraim eu tad a alar-, 


odd ddyddiau lawer; a'i frodyr a 
ddaethant i'w gysuro ef. 

23 4 A phan aeth efe at ei wraig, 
hi a feichiogodd, ac a esgorodd ar 
fab ; ac efe a alwodd ei enw ef Be- 
rïah, am fod drygfyd yn ei dŷ ef. 

24 (Serah hefyd oedd ei ferch 
ef, a hì a adeiladodd Beth-horon 
yr ìsaf, ar uchaf Aefyd, ac Uzzen- 
serah.) 

25 A Rephah oedd ei fab ef, a 
Reseph, a Thelah ei fab yntau, a 
Thahan ei fab yntau, 

26 Laadan ei fab yntau, Ammihud 
ei fab yntau, Elisama ei fab yntau, 

27 Nun ei fab yntau, Josua ei fab 
yntau. 

28 1 A'u meddiant a'u cyfannedd- 


413 





TL CHRONÍCL, VIII. 











Manasseh, ac Ephraim. 
au oedd, Bethel a'i phentrefi, ac o. 
du y dwyrain 'Naaran, ac o du y 
gorllewin Gezer ai “phentrefi; a 
Sichem a'i phentrefi, hyd Gazah a'i 
phentrefì : merched. 

29 Ac ar derfynau meibion “Ma- *Jos11.7. 
nasseh, Beth-sean ai phentrefi, 
Taanach a'ii phentrefi, ' Megìdo a'i|!Jos.li.lL. 
phentrefi, Dor a'i phentrefi. Meib- 
ion Joseph mab Israel a drigasant 
yn y rhai hyn. 

90 i "Meibion Aser; Imnah, ac |» Gen.i8. 
Isuah, ac Isuai, a Berïah, a Serah | Num.5 
eu chwaer hwynt. 

91 A meibion Berïah; Heber, a 
Malchiel, hwn yw tad Birzafith. 

32 A Heber a genhedlodd Japh- 


Cyn 
CRIST 
1400, &c, 
t Jos, 16. 7. 
Naarath, 
4 Heb. 











let, a "Somer, a Hotham, a Sua eu | "gab 
chwaer hwynt. 

93 A meibion Japhlet ; Pasach, a 
Bimhal, ac Asuath, Dyma feibion 
Japhlet. 

84 A meibion * Samer ; Abi, a Ro- 'gt.25 


gah, Jehubbah, ac Aram. 

35 A meibion ei frawd ef Helem;. 
Sophah, ac Imnah, a Seles, ac Amal. ; 

36 Meibion Sophah; Suah, a Har-| 
nepher, a Sual, a Beri, ac Imrah, | 

37 Beser, a Hod, a Samma, a 
Silsah, ac Ithran, a Beera. 

38 A meibion Jether; Jephunneh, 
Pispah hefyd, ac Ara. | 

39 A meibion Ula; Arah, a Ha-, 
niel, a Resia. | 

40 Y rhai hyn oll oedd feibion 
Aser, pennau ew cenedl, yn ddewis. 
wŷr o nerth, yn bennau capteniaid. 
A'r cyfrif trwy eu hachau o wŷr ìi. 
ryîel, oedd chwe mil ar hugain o. 
wŷr. | 

PENNOD VIII 
1 Meibion a phennaduriaid benjamin. 99 


Hynafiaid Saul a Jonathan. 
PNJAMIN hefyd a genhedl-) Hi00,&c. 
odd “Bela ei gyntaf-anedig, As- *,Gen.46. 
bel yr ail, ac Aharah y trydydd, | Num. | 





— ——__z — O :EN GG. an yrun uu yu yr ac. Cyr I I a II yd YY I Fd di EI ddd YF Fd hela y s— a 4 a ————t—— CU ——— T0 a — 





os. 


2 Nohah y pedwerydd, a Rapha y, pen.1.s. 
pummed. 

3 A meibion Bela oedd, * Adar, aeu, 4rd, 
Gera, ac Abihud, 














4 Ac Abisua, a Naaman, ac | 
Ahoah, | | 
5 A Gera, a *Sephuphan, a Hu- *New. 
ram. Num. 20. | 
6 Dyma hefyd feibion Ehud; dy-| £&rych | 
ma hwynt pennau-cenedl preswyl- pen. | 
wyr Geba, a hwy a'u mudasant | 
| hwynt i” Manahath : | b pen. 2, 62. | 


7 Naaman hefyd, ac Ahïah, a Gera, 
efe a'u symmudodd hwynt, ac a, 
genhedlodd Uzza, ac Ahihud. | 





Hiliogaeth Benjamin. 





| ead. 21, 


6 A elwir 
Jehiel, 
pen. 9, 35. 


d pen, 9. 85. 


6 Neu 


Zecharïah, 


pen, 9. o7, 


7 Neu, 
Simeam, 
pên. 9. 28, 


êl Sam. 14, 
6l. 


8 Cenhedlodd hefyd Saharaim yng 


sc |ngwlad Moab, gwedi eu gollwng 


hwynt ymaith: Husim a Baara 
oedd ei wragedd. 

9 Ac efe a genhedlodd o Hodes 
ei wraig, Jobab, a Sibia, a Mesa, a 
Malcham, 

10 A Jeus, a Sabïah, a Mirmah. 
Dyma ei feibion ef, pennau-cenedl. 

ll Ac o Husim efe a genhedlodd 
Ahitub, ac Elpaal. 

12 A meibion Elpaal oedd, Eber, 
a Misam, a Samed, yr hwn a adeil- 
adodd Ono, a Lod a'i phentrefi. 

13 Berïah hefyd, a “Sema oedd 
bennau-cenedl preswylwyr AJalon ; 
y rhai a ymlidiasant drigolion 
Gath. 

14 Ahïo hefyd, Sasac, a Jeremoth, 

15 Zebadïah hefyd, ac Arad, ac 
Ader, 

16 Michael hefyd, ac Ispah, a 
Joha, meibion Berïah ; 

17 Zebadïah hefyd, a Mesìlam, a 
Hezeci, a Heber, 

18 Ismerai hefyd, a Jezlïah, a Jo- 
bab, meibion Elpaal; 

19 Jacim hefyd, a Zichri, a Zabdi, 

20 Elienai hefyd, a Silthai, ac 
Eliiel, 

21 Adaiah hefyd, a Beraiah, a 
Simrath, meibion * Simhi ; 

22 Ispan hefyd, a Heber, ac Eliel, 

23 Abdon hefyd, a Zichri, a Ha- 
nan, 

24 Hananïah hefyd, ac Elam, ac 
Antothïah, 

25 Iphedeiah hefyd, a Phenuel, 
meibion Sasac ; 

26 Samserai hefyd, a Seharïah, ac 
Athalïah, 

27 Jaresïah hefyd, ac Elïah, a 
Zichri, meibion Jeroham. 

28 Y rhai hyn oedd bennau- 
cenedl, sef pennaethiaid ar eu cen- 
hedlaethau. Y rhai hyn a gyfan- 
neddasant yn Jerusalem. 

29 Yn Gibeon hefyd y preswyl- 
iodd *tad Gibeon, ac enw ei $wraig 
ef oedd, Maachah. 

30 Ac Abdon ei fab cyntaf-anedig 
ef, Sur hefyd, a Chis, a Baal, a 
Nadab, 

31 Gedor hefyd, ac Ahïo, a_$ Za- 
cher. 

32 Micloth hefyd a genhedlodd 
'Simeah: y rhai hyn hefyd, ar gyfer 
eu brodyr, a breswyliasant yn Je- 
rusalem gyd â'u brodyr. 

33 4 “Ner hefyd a genhedlodd Cis, 
a Chis a genhedlodd Saul, a Saul a 


419) 


U 


I. CHRONIOL, IX. 


Hynafiaid Saul. 


genhedlodd Jonathan, a Malcisua, 
ac f Abinadab, ac * Esbaal. 

34 A mab Jonathan oedd, ? Merib- 
baal; a Meribbaal a genhedlodd| *,, 
£Michah. 8 Neu, 

35 A meibion Michah ; Pithon, a| 2s 


Cyn 
CRIST 
1400, &c. 





Melech, a “ Tharea, ac Ahaz. elo 
36 Ac Ahaz a genhedlodd hJe-|sh ,, 
hoadah, a Jehoadah.a genhedlodd | a9. 6,0 
Alemeth, ac Azmafeth, a Zimri: a|2 7” 
Zimri a genhedlodd Mosa, DYNO dl 


37 A Mosa a genhedlodd Bineah : |» pen. 9.42, 


îÎRapha oedd ei fab ef, Eleasah ei 
fab yníau, Asel ei fab yntau. 

38 Ac ìi Asel y bu chwech o feib- 
ion, a dyma eu henwau hwynt, 
Azricam, Bocheru, ac Ismael, A| 
Searïah, ac Obadïah, a Hanan.. Y 
rhai hyn oll oedd feibion Asel. 

39 A meibion Esec ei frawd ef 
oedd, Ulam ei gyntaf-anedig ef, Je-. 
hus yr ail, ac Eliphelet y trydydd. | 

40 A meibion Ulam oedd ddynion. 
cedyrn o nerth, yn saethyddion, ac 
yn aml eu meibion a'u hwyrion, sef 
cant a deg a deugain. -Y rhai hyn.| 
oll oedd o feibion Benjamin. 


PENNOD IX. 

1 Achau Israel a Judah. 2 Yr Israeliaid, 10| 
yr op eiriaid, 14 a'r Lefiaid, a'r Nethiniaid, 
oedd yn trigo yn Jerusalem. 21 Swydd rhai 
o'r Lefiaid. 99 Hynaif Saul a Jonathan. 


Ae Israel a rifwyd wrth eu 
hachau, ac wele hwynt yn ys- 
grifenedig yn llyfr brenhinoedd Is- 
raela Judah; a hwy a gaeth-glud- 
wyd i Babilon am eu camwedd, | 

2 1 Y trigolion cyntaf hefyd y 
rhoi oedd yn eu hetifeddiaeth yn eu 
dinasoedd oedd, yr Israeliaid, yr off- 
eiriaid, y Lefiaid, a'r * Nethiniaid. 

3 PAc yn Jerusalem y trigodd 
rhos o feibion Judah, ac o feibion 
Benjamin, ac o feibion Ephraim, a 


i pen. 9. 43, 
Rephaiah, 


1200, &c. 


Cylch 
096. 


a Ezra 2. 
43, a 8. 20, 


b Neh, 11, 
1l, &c, 


, Manasseh : 


4 Uthai mab Ammihud, fab Om- 
ri, fab Imri, fab Bani, o feibion 
Phares fab Judah. 

5 Ac o'r Siloniaid; Asaiah y cyntaf-' 
anedig, a'i feibion. 

6 Ac o feibion Zerah ; Jeuel, a'u 
brodyr, chwe chant a deg a phed- 
war ugain. 

7 Ac o feibion Benjamin, Sâlu 
mab Mesìlam, fab Hodafiah, fab. 
Hasenuah, 

8 Ibneiah hefyd mab Jeroham, ac 
Elah mab Uzzi, fab Michri, a Mesì- | 
lam mab 9Sephatïah, fab Reuel, fab 
Ibnijah ; | 

9 A'u brodyr yn ol eu cenhedl-, 





fl Sam, 14, 
49 





Yr offeiriaid a'r Lefiaid 


Cyn 
CRIST 
1200, &c. 
cNch. 11. 
10, &c. 
2Neh. 11. 
ll 


3 
Seraiah. 


——— — — ——— o Y—— a — — el rr  ——-. GG... o... I. —— 


S$ Heb. 
rhiniogau. 


d Num. 31. 
6. 


êpen. 26. 
T2 

fl Sain. 9. 
9. 


4Neu, 
hymddiried, 


aethau, naw cant a deg a deugain 
a chwech. Y dynion hyn oll oedd 
bennau-cenedl ar dŷ eu tadau. 

10 1 c Ac o'r offeiriaid ; Jedaiah, a 
Jehoiarib, a Jachin, 

11 * Azarïah hefyd mab Hilcïah, fab 
Mesìlam, fab Sadoc, fab Meraioth, 
fab Ahitub, tywysog tŷ DDUw ; 

12 Adaiah hefyd mab Jeroham, 
fab Passur, fab Malcïah; a Maasia, 
mab Adiel, fab Jazerah, fab Mesìl- 
am, fab Mesìlemith, fab Immer. 

13 A'u brodyr, pennaf ar dŷ eu 
tadau, yn fil a saith gant a thri 
ugain; yn wŷr galluog o nerth i 
waith gwasanaeth tŷ Dpuw. 

14 Ac o'r Lefiaid; Semaiah mab 
Hassub, fab Azricam, fab Hasabïah, 
o feibion Merari, 

15 Bacbaccar hefyd, Heres, a Ga- 
lal, a Mattanïah mab Michah, fab 
Zichri, fab Asaph ; 

16 Obadïah hefyd mab Semaiah, 
fab Galal, fab Jeduthun; a Bere- 
chïah mab Asa, fab Elcanah, yr 
hwn a drigodd yn nhrefydd y Ne- 
tophathiaid. 

17 Y porthorion hefyd oedd, Sâ- 
lum, ac Accub, a Thalmon, ac A- 
himan, a'u brodyr; Sâlum ydoedd 
bennaf; 

18 A hyd yn hyn ym mhorth y 
brenhin o du y dwyrain. Y rhai 
hyn o finteioedd meibion Lefi oedd 
borthorion. 

19 Sâlum hefyd mab Core, fab 
Ebïasaph, fab Corah, a'r Corahiaid 
ei frodyr ef o dylwyth ei dad, oedd 
ar waith y weinidogaeth, yn cadw 
*pyrth y babell: a'u tadau hwynt 
ar lu yr ARGLWYDD, oedd yn cadw 
y ddyfodfa i mewn. 

20 “Phinees hefyd mab Eleazar a 
fuasai dywysog arnynt hwyo'r blaen: 
a'r ARGLWYDD ydoedd gyd âg ef. 

91 Zecharïah mab Meselemïah yd- 
oedd borthor drws pabell y cyfarfod. 

22 Hwynt oll y 7a a etholasid yn 
borthorion wrth y rhiniocau, oedd 
ddau cantadeuddeg. Hwynt-hwy yn 
eu trefydd a rifwyd wrth eu hachau; 
gosodasai “Dafydd a Samuel fy gwel- 
edydd y rhai hynny yn eu *swydd. 

23 Felly hwynt a'u meibion a sa/- 
ent wrth byrth tŷ yr ARGLWYDD, 
sef tŷ y babell, i wylied wrth wyl- 
iadwriaethau. 

24 Y porthorion oedd ar bedwar 
o fannau, dwyrain, gorllewin, go- 
gledd, a dehau. 


| 95 A'u brodyr, y rhai oedd. yn eu 


420 


I. CHRONIOL, IX. 
trefydd, oedd i ddyfod “ar y seithfed c 


dydd, o amser i amser, gyd â hwynt. 


oedd yn Jerusalem. 


Cyn 
RIST 
1200, &c. 


26 Canys dan "lywodraeth y Lefiaid |. pre. 
hyn, y pedwar pen porthor, yr oedd | 11.5. 


yr ystafelloedd a thrysorau tŷ DDuw. | » 


27 4 Ac o amgylch tŷ DDUW y 
llettŷent. hwy, canys arnynt hwy 
yr oedd yr oruchwyliaeth, ac ar- 
nynt hwy hefyd yr oedd ei agoryd 
o fore i fore. 

28 Ac o honynt hwy y” oedd, gol- 
ygwyr ar lestri y weinidogaeth, ac 
mewn rhif y dygent hwynt i mewn, 
ac mewn rhif y dygent hwynt allan. 

29 A rhat o honynt hefyd oedd 
wedi eu gosod ar y llestri, ac ar 
holl ddodrefn y cyssegr, ac ar y 
peilliaid, a'r gwin, a'r olew, a'r thus, 
a'r aroglau peraidd. 

30 Rha hefyd o feibion yr offeir- 
iaid oedd yn gwneuthur Pennaint o'r 
aroglau peraidd. 

31 A Mattithïah, 4m o'r Lefiaid, 
yr hwn oedd gyntafanedig Sâlum 
y Corahiad, ydoedd mewn *swydd 
ar waith y " radell. 

32 Ac eraiU o feibion y Cohath- 
iaid eu brodyr hwynt, oedd ar y bara 
$ gosod, i'w ddarparu bob Sabbath. 


33 A dyma y 'cantorion, pennau- | 


cenedl y Lefiaid, y rhai oedd mewn 
ystafelloedd yn ysgyfala; o herwydd 
arnynt gyr oedd y gwaith hwnnw 
ddydd a nos. 

34 Dyma bennau-cenedl y Lefiaid, 
pennau trwy eu cenhedlaethau: 
hwy a drigent yn Jerusalem. 

35 «| EAc yn Gibeon y trigodd tad 
Gibeon, Jehiel; ac enw ei wraig ef 
oedd Maachah : 

36 A'i fab cyntaf-anedig ef oedd 
Abdon, yna Sur, a Chis, a Baal, a. 
Ner, a Nadab, 

37 A Gedor, ac Ahïo, a Zecharïah, 
a Micloth. 

38 A Micloth a genhedlodd Sime- 
am: a hwythau hefyd, ar gyfer eu 
brodyr, a drigasant yn Jerusalem 
gyd â'u brodyr. 

39 !Ner hefyd a genhedlodd Cis, 
a, Chis a genhedlodd Saul, a Saul a 
genhedlodd Jonathan, a Malcisua, 
ac Abinadab, ac Esbaal. 

40 A mab Jonathan oedd Merib- 
baal; a Meribbaal a genhedlodd 
Michah. 

41 A meibion Michah oedd, Pi- 
thon, a Melech, a Tharea, ac 
mA haz. 

42 Ac Ahaz a genhedlodd Jarvah, 
a Jarah a genhedlodd Alemeth, ac 


Neu 
mddiríed. 


h Exod. 30, 
2a 


6 Neu 
ymddiried. 


k pen, 8, 29, 


Il pen. &, 33, 


m pen, 8.35, 





Marwolaeth Saul. 


—- rn rir nn ' tn R' O O'ER '. RR R R.R.  ___________  _ _ — 


Cyn 
CRIST 
1200, &c. 


Azmafeth, a Zimri; a Zimri hefyd 
a genhedlodd Mosa : 

43 A Mosa a genhedlodd Bineah ; 
a Rephaiah oedd ei fab ef, Elasah 
ei fab yntau, Asel ei fab yntau. 

44 Ac ì Asel yr ydoedd chwech o 
feibion, a dyma eu henwau hwynt; 
Azricam, Bocheru, ac Ismael, a Sea- 
rïah, ac Obadïah, a Hanan. Dyma 
feibion Asel. 


PENNOD X. 


1 Cwymp Saul, a'i farwolaeth, 8 Gorfoledd y 
Philistiaid o'r achos hwnnw. 11 Caredig- 
rTwydd Jabes Gilead lu ag at Saul a'i feibion, 
19 Pechod Saul, am yr hwn yr aelh y fren- 
hiniaeth oddi wrtho ef $ Dafydd. 


A » Philistiaid a ryfelasant yn 
erbyn Israel, a ffodd gwŷr 
Israel o flaen y Philistiaid, ac a 
gwympasant yn “archolledig ym 
mynydd Gilboa. 

2 A'r Philistiaid a erlidiasant ar ol 
Saul, ac ar ol ei feibion: a'r Philist- 
iaid a laddasant Jonathan, ac *A- 
binadab, a Maleisua, meibion Saul, 

3 A'r rhyfel a drymhaodd yn er- 
byn Saul, ar perchen bwâau ai 
cawsant ef, ac efe a archollwyd gan 
y saethyddion; 

4 Yna y dywedodd Saul wrth yr 
hwn oedd yn dwyn ei arfau ef, 
Tyn dy gleddyf, a gwân fi.âgc ef, 
rhag dyfod y rhai dienwaededig hyn 
a'm gwatwar ìi. Ond arweinydd ei 
arfau ef nis gwnai, canys ofnodd yn 
ddirfawr. Yna y cymmerth Saul 
gleddyf, ac a syrthiodd arno. 

5 A phan welodd arweinydd ei arf- 
au ef farw o Saul, syrthiodd yntau 
hefyd ar y cleddyf, ac a fu farw. 

6 Felly y bu farw Saul, a'ii dri 
mab ef, ai holl dylwyth a fuant 
feirw ynghyd. 

7 A phan welodd holl wŷr Israel, 
y rhaì oedd yn y dyffryn, ffoi o hon- 
ynt hwy, a marw Saul a'i feibion ; 
hwy a ymadawsant o'u dinasoedd, 
ac a ffoisant; ar Philistiaid a 
ddaethant, ac a drigasant ynddynt, 

8 A thrannoeth, pan ddaeth y 
Philistiaid i ddïosg y lladdedigion, 
hwy a gawsant Saul aì feibion yn 
feirw ym mynydd Gilboa. 

9 Ac wedi iddynt eì ddïosg, hwy 
a, gymmerasant ei ben ef, a'i arfau, 
ac a anfonasant i wlad y Philistiaid 
O amgylch, i ddangos i'w delwau, 
ac i'r bobl. 

10 A hwy a osodasant ei arfau ef 
yn nhŷ eu duwiau, a'i benglog a 
grogasant hwy yn nhŷ Dagon. 


1036. 
a] Sam, 31, 
mM 


2 Nen, 
lladdedig. 


9 Neu, 
Issuì:. 
1 Sam. 14, 
49, 


4Zl 


I. CHRONIOCL, X. 


Fnneinio Dafydd. 


ll 9 A phan glybu holl Jabes!|_ Cyn 
Gilead yr hn ai wnaethai y, Bhi- | CRIS 
listiaid i Saul, — 

12 Pob gwr nerthol a godasant, 
ac a gymmerasant ymaith gorph 
Saul, a chyrph ei feibion ef, ac a'u 
dygasant i Jabes, ac a gladdasant 
eu hesgyrn hwynt dan y dderwen 
yn Jabes, ac a ymprydiasant saith 
niwrnod. 

13 4 Felly y bu farw Paul, am ei 
gamwedd a *wnaethai efe yn erbyn 
yr ARGLWYDD, ”Pse/ yn erbyn gair |d. 
yr ARGLWYDD yr hwn ni chadwasai | 1515. 
efe, ac am iddo ymgynghori â dew-| ^> 
ines, “i ymofyn â A1; 

l4 Ac heb ymgynghori âr AR- 
GLWYDD : am bynny y lladdodd efe. 
eî, ac y trodd y frenhiniaeth i Da- 
fydd mab Jesse. 


PENNOD XI. 

1 Enneinio Dafydd yn Ue Saul, o gytlundeb 
cyffredin, yn Hebron, 4 Ac yniau yn ennill 
tŵr Sïon oddi ar y Jebusiaid, trwy wrolaeth 
Joab. 10 Enwau cedyrn Dafydd. 

NA »*holl Israel a su WG) cC 1048. 

at Dafydd i Hebron, gan ddy- ^r A 
wedyd, Wele, dy asgwrn a'th GANN 

di ydym ni. | 
2 Doe hefyd, ac echdoe, pan ydoedd 

paul yn frenhin, tydi oedd yn arwain 

Israel i mewn ac allan: a dywedodd 

yr ARGLWYDD dy DDUW wrthyt, Ti | 

Pa “borthi fy mhobl Israel, a thi a |?Ps 1.1. 

fyddi dywysog ar fy mhobl Israel. | iywotr- 

3 A holl henuriaid Israel a ddaeth- | “"* 
ant at y brenhin i Hebron, a Da- 
fydd a wnaeth gyfammod â hwynt, 
yn Hebron, ger bron yr ARGLWYDD; | 
a hwy a enneiniasantb Dafydd yn| 
frenhin ar Israel, yn ol gair yr AR- 
GLWYDD trwy law “ Samuel. La 

4 A2 Dafydd a holl Israel a aeth |125.5. 
i Jerusalem, hon jw Jebus, ac yno 
y Jebusiaid oedd drigolion y tir. | 

5 A thrigoìion Jebus a ddywedas- 
ant wrth Dafydd, Ni ddeui i mewn. 
yma. Etto Dafydd a ennillodd dŵr 
SïOn, yr hwn 4w dinas Dafydd. 

6 A dywedodd Dafydd, Pwy byn- 
nag a darawo y Jebusiaid yn gyntaf, 
efe a fydd yn bennaf, ac yn dy- 
wysog. Yna yr esgynodd Joab mab. 
Serfiah yn gyntaf, ac a fu bennaf. 

7 A thrigodd Dafydd yn y tŵr: 
o herwydd hynny y galwasant ef 
3 Dinas Dafydd. 

8 Ac efe a adeiladodd y ddinas 
oddi amgylch, o Mìlo o amgylch 
ogylch: a Joab a *adgyweiriodd y |'neidd. 
rhan arall i'r ddinas, 


4 Heb. 
drosedd- 
odd, 


cl Sarn. 28, 
Tan 





2 Sef, Sion, 
2 Sam, 5,7. 





| Cedyrn Dafydd. L CHRONIOL, XI. Cedyrn Dafydd. | 





Cyn 9 A Dafydd a aeth ac a gynnydd- 

odd fwyfwy, ac ARGLWYDD y llu- 
oedd oedd gyd âg ef. 

10 sf “Dyma hefyd bennaethiaid y 
cedyrn oedd gan Dafydd, yn ym- 
gryfhâu gyd âg ef yn ei deyrnas, 4 
chyd â holl Israel, i'w wneuthur ef 
yn frenhin ar Israel, yn ol fgair yr 
ARGLWYDD. 

ìl A dyma rif y cedyrn oedd gan 
Dafydd ; Jasobeam mab*Hachmoni, 
pen y capteniaid: hwn a ddyrchaf- 
odd ei waywffon yn erbyn tri chant, 
y rhai a laddwyd ar unwaith gamn- 
ddo. 

12 Ac ar eì ol ef Eleazar mab 
Dodo, yr Ahohiad, hwn oedd un 
o'r tri chedyrn. 

13 Hwn oedd gyd â Dafydd yn 
aU 6 Pas-dammim; ar Philistiaid a 
'phes- s 
damnim, | ymgynnullasant yno i ryfel, ac yr 
1 ydoedd rhan o'r maes yn llawn 

haidd, a'r bobl a ffoisant o flaen y 
Philistiaid. 

14 A hwy a. "ymosodasant y'nghan- 
'ol y rhandir honno, ac a'i hachubas- 
| ant hi, ac a darawsant y Philistiaid: 
| felly y gwaredodd yr ARGLWYDD 
hawynt âg ymwared mawr. 

15 I *A &thri o'r deg pennaeth ar 
hugain a ddisgynasant i'r graig at 
Dafydd, i ogof Adìlam; a llu y 
Philistiaid oedd yn gwersyllu yn 
nyffryn Rephaim. 

16 A Dafydd yna ydoedd yn yr 

amddiffynfa, a sefyllfa y Philistiaid 
| yna oedd yn Bethlehem. 
| 17 A Dafydd a flysiodd, ac a ddy- 
'wedodd, O, pwy a rydd i mi ddïod 
ddwfr o bydew Bethlehem, yr hwn 
sydd, wrth y porth 
__ 18 A'r tri a ruthrasant trwy wersyll 
y Philistiaid, ac a dynnasant ddwfr 
o bydew Bethlehem, yr hwn oedd 
wrth y porth, ac a cymmerasant ac 
ia dygasant i Dafydd : ac ni fynnai 
ed ei yfed ef, ond efe ai dïod- 
 offrymmodd ef ir ARGLWYDD: 

19 Ac efe a ddywedodd, Na atto 
fy NUw i mi wneuthur hyn. A yfaf 
fi waed y dynion hyn, 9a beryglas- 
ant eu heinioes? o herwydd mewn 
enbydrwydd am eu heinioes y dyg- 
asant ef: am hynny ni fynnai efe 
ei yfed. Y tri chedyrn a wnaeth- 
ant hyn. 

20  ^ Ac Abisai brawd Joab oedd 
bennaf o'r tri. A hwn a ysgydwodd 
ei waywffon yn erbyn tri chant, ac 
a'u lladdodd hwynt: ac iddo y buw 
enw ym mhlith y tri. 


e2 Sam, 23. 
8. 


| £1 Sam, 16. 
| 1, 12. 
| 5 Neu, 
Hachmon- 


| 1047. 
| 6 Neu, 





| 


| 7? Neu, 
safasant. 








| 82 Sam. 29. 
| IS. 








| 8 Heb. 
ymghyd â'u 
heinioes. 


h 9 Sam, 23, 
18, &c, 


422 














91 O'r tri, anrhydeddusach na'r | Cr 
ddau erai, a thywysog iddynt, UR a 
oedd efe: ond ni ddaeth efe hyd y 
tri cyntaf. 

22 !Benaiah mab Jehoiada, mab |'5,sam- 22 
gwr grymmus o Cabseel, mawr eê| 
weithredoedd: efe a laddodd ddau 
o *gedyrn Moab ; ac efe a ddisgyn- |" Heb. 


odd ac a laddodd lew mewn pydew | 
yn amser eira. | 
293 Ac efe a laddodd Aipht-ddyn, | 
gwr pìm cufydd o fesur; ac yn llaw | 
yr Aipht-ddyn yr oedd gwaywfïon | 
megis carfan gwehydd; ac yntau a | 
aeth i waered atto ef â ffon, ac a | 
ddug y waywffon o law yr Aipht- 
ddyn, ac a'i lladdodd ef â'i wayw- 
ffon eì hun. 
294 Hyn a wnaeth Benaiah mab 
Jehoiada, ac iddo y bw enw ym 
mhlith y tri chedyrn. 
25 Wele, anrhydeddus oedd efe ym 
mysg y deg ar hugain, ond at y tri | 
cyntaf ni ddaeth efe: a. gosododd | 
Dafydd ef ar eì wŷr o gard. | 
26 Y A chedyrn y llu oedd “Asahel |*2Sam. 28. | 
brawd Joab, Elhanan mab Dodo o | 
Bethlehem, | 
27 Sammoth yr * Harodiad, Heles | 
y Peloniad, y Sam. 2 | 
28 Ira mab Icces y Tecoiad, Abi- | 


S Neu, 
Haroriad, | 
2 Sam, 22. 


ezer yr Antothiad, 

29 Sibbechai yr Husathiad, llai | 
yr Ahohiad, | 

30 Maharai y Netophathiad, Heled | | 
mab Baanah y Netophathiad, | | 

31 Íthai mab Ribai o Gibeah 
meibion Benjamin, Benaiah y Pi- | 
rathoniad, 

32 Hurai o afonydd Gaas, Abiel 
yr Arbathiad, 

33 Azmafeth y Baharumiad, Eliah- 
ba y Saalboniad, 

34 Meibion Hasem y Gizoniad, 

J on mab Sageth yr Harar- 
iad, 

35 Ahïam mab Sachar yr Harar- 
iad, Eliphal mab Ur, 

36 Hepher y Mecherathiad, Ahïah 
y Peloniad, 

37 Hesro y Carmeliad, Naarai mab 
Ezbai, 

38 Joel brawd Nathan, Mibhar 
“mab Haggeri, 

39 Selec yr Ammoniad, Naharai y 
Berothiad, yr hwn oedd yn dwyn 
arfau Joab mab Serfiah, 

40 Ira yr Ithriad, Gareb yr Ithr- 
iad, 

41 Urïas yr Hethiad, Zabad mab 
Ahlai, 


Neu, yr. 
Haggeriod, 


Y rha a ddaethant at 


| 

| Cyn n| 42 Adina mab “isa y Reubeniad, 
| ORIST |pennaeth y Reubeniaid, a chyd âg 
| ef ddeg ar hugain, 

43 Hanan mab Maachah, a Josa- 
phat y Mithniad, 

44 Uzziah yr Asterathiad, Sama a 
J CAiel, meibion Hothan yr Aroer- 
iad, 

45 Jediael *mab Simri, a Joha ei 
frawd ef, y Tisiad, 

46 Eliel y Mahafiad, a Jeribai, a 
|Josafiah, meibion Elnaam, ac Ith- 
mah y Moabiad, 

47 Eliel, ac Obed, a Jasiel y Me- 
sobaiad. 


1047. 








Eb Neu, y 
bimriad, 








PENNOD XIL 


1 Enwau y rhaî a ddaelh al Dafydd â Siclag, 
29 a'r lluoedd, a ddaeth allo ef 4 Hebron. 


DYMA y rhai a ddaeth at Da- 
fydd i *Siclag, ac efe etto *yn 
cadw arno rhag Saul mab Ois: a 
hwy oedd ym mhlith y rhai cedyrn, 
cynnorthwywyr y rhyfel, 

2 Yn arfogion â bwâau, yn medru 
o ddehau ac Po aswy daflu â cher- 
rig, a saethu mewn bwâau, o frodyr 
Saul, o Benjamin. 

3 Y pennaf ocdd Ahïezer, yna 
Joas, meibion *Semaah y Gibeath- 
iad, a Jeziel a Phelet meibion 
Azmafeth, a Berachah, a Jeliu yr 
Antothiad, 

4 Ac Ismaiah y Gibeoniad, grym- 
mus oedd efe ym mhlith y deg ar 
hugain, a goruwch y deg ar hugain ; 
Jeremïah hefyd, a Jehaziel, a Jo- 
hanan, a Josabad y Gederathiad, 

5 Eluzai, a Jerimoth, a Bealïah, a 
HO a Sephatïah yr Haruph- 
iad, 

6 Elcanah, a Jesiah, ac Azareel, a 
Joezer, a Jasobeam, y Corhiaid, 

7 A Jôelah, a Zebadïah, meibion 
Jeroham o Gedor. 

8 A rhai o'r Gadiaid a ymneilldu- 
asant at Dafydd i'r amddiffynfa ì'r 
anialwch, yn gedyrn o nerth, gwŷr 
milwraidd i ryfel, yn medru trin 
tarian a bwcled, ac wynebau llewod 
oedd eu hwynebau hwynt, ac megis 
iyrchod ar y mynyddoedd **o fu- 
ander oeddynt hwy. 

9 Ezer y cyntaf, Obadïah yr ail, 
Elïab y trydydd, 

10 Mismannah y pedwerydd, Je- 
remïah y pummed, 

h uh Attai y chweched, Eliel y seith- 
| | 


|U —_—_——— . —— 


Cylch 
1058. 
Al Sam. 27. 


| 2Heb, 
wedi cau, 


b Barn, 20, 
16. 


$ Neu, 
Hasmaah. 





12 Johanan yr wythfed, Elzabad y 
nawfed, 


425 





TY. CHRONIOL, XII. 


13 Jeremïah y degfed, Machbanai 
yr unfed ar ddeg. 

14 Y rhai hyn oedd o feibion Gad, 
yn gapteniaid y llu: yr un lleiaf 
$ oedd ar gant, ar mwyaf ar fìl. 

15 Dyma hwy y rhai a aethant dros 
yr Iorddonen yn y mis cyntaf, a hi 
wedi 64llifo dros ei holl dorlannau, 
ac a yrrasant ìi ffo holl drigolion y 
dyffrynoedd fu a'r dwyrain, a thu 
a'r gorllewin. . 

lG A rhat o feibion Benjamin a 
Judah a ddaethant i'r amddiffynfa 
at Dafydd. 

17 A Dafydd a aeth "i'w cyfarfod 
hwynt, ac a lefarodd ac a ddywed- 
odd wrthynt, Os mewn heddwch y 
daethoch chwi attaf fi i'm cynnorth- 
wyo, bydd fy nghalon yn un â chwi: 
ond os i'm bradychu i'm gelynion, 
a minnau heb *gamwedd yn fy nwy- 
law, Duw ein tadau ni a edrycho, 
ac a geryddo. 

18 A'r yspryd a * ddaeth ar Ama- 
sai pennaeth y capteniaid, ac cfe 
a ddywedodd, Eiddot ti, Dafydd, 
a chyd â thi, mab Jesse, 4y byddwn 
mi; heddwch, heddwch i ti, a hedd 


i'th gynnorthwywyr; o herwydd dy 


DpuUw sydd yn dy gymmorth di. 
Yna Dafydd a'u croesawodd hwynt, 
ac a'u gosododd hwy yn bennaeth- 
iaid ar y fyddin. 

19 A rhai o Manasseh a droes at 
Dafydd, “pan ddaeth efe gyd â'r 


—— 


Dafydd * Siclag. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1058. 


9 Neu, a 
wrthwyn- 
ebai gont, 
&c, 


6 Heb. 
llenwì. 
d Jos, ô, 15. 


T Heb. 
o'u blaen. 


Philistiaid yn erbyn Saul i ryfel,|? 


ond ni chynnorthwyasant hwynt: 
canys fpennaduriaid y Philistiaid, 
wrth gynghor, a'i gollyngasant eí 
ymaith, gan ddywedyd, Efe a syrth 
at ei feistr Saul am ein pennau 
nu” 

20 Fel yr oedd efe yn myned i 
Siclag, trodd atto ef o Manasseh, 
Adnah, a Jozabad, a Jediael, a 
Michael, a. Jozabad, ac Elihu, a 
Silthai, y rhai oedd bennaethiaid 
y miloedd ym Manasseh. 

91 A'r rhai hyn a gynnorthwy- 


asant Dafydd ^yn erbyn fy dorf:|' 
canys cedyrn o nerth oeddynt hwy |5! 


oll, a chapteniaid ar y llu. 

22 Canys rhai a ddeuai at Dafydd | 
beunydd y pryd Awnmw, i'w gyn- 
northwyo ef, hyd onid oedd efe yn 
llu mawr, megis llu Dyw. 

23 TA dyma rifedi y pennau, y 
rhai yn arfogion i ryfel "a ddaeth- 
ant at Dafydd i Hebron, i droi 
brenhiniaeth Saul atto ef, 'yn ol 
gair yr ARGLWYDD, 


f I Sam, 29, 
&, 


—-——— 


1048. 


h2 Sam. 2. 
3,4. 





il Sam, 16. 
1, 3. 





—— —_— — _— 


| Y lluoedd a ddaeth i Hebron. 


| Gyn | 940 feibion Judah, yn dwyn tar- 


, CRIST |s 


1048. 


| 3 Neu, 
| barod. 





x 2 Sam. 8. 
7 


Wa 


| 
| 


ian a ffonwayw, chwe mil ac wyth 
cant, yn “arfog ì ryfel. 

25 O feibion Simeon, yn gedyrn 
nerthol i ryfel, saith mil a chant. 

26 O feibion Lefi, pedair mil a 
chwe chant. 

27 A Jehoiada oedd dywysog ar 
yr Aaroniaid, a chyd âg ef dair mil 
a saìth cant. 

28 “ESadoc hefyd, llangc grymmus 
nerthol, ac o dŷ ei dad ef dau ar 
hugain o gapteniaid. 

29 Ac o feibion Benjamin brodyr 
Saul, tair mil: canys hyd yn hyn 


ì 2 Sam, 2. lllawer o honynt oedd yn dilyn tŷ 


a nn 4 arn 


m st. l. lO. 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


4 Heb, 
heb galon 
a chalon. 


Pn 


5 Neu, 
byddino, 


Saul. 

30 Ac o feibion Ephraim, ugain 
mil ac wyth cant, yn rymmus 
nerthol, yn wŷr enwog yn nhŷ eu 
tadau. 

31 Ac o hanner llwyth Manas- 
seh, fair mil ar bymtheg, y rhai 
a hysbysasid erbyn ew henwau, i 
ddyfod i wneuthur Dafydd yn 
frenhin, 

32 Ac o feibion Issachar, Py rhai a 
fedrent ddeall yr amseroedd i wyb- 
od beth a ddylai Israel eì wneuthur, 
eu pennaethiaid hwynt oedd ddeu- 
cant, au holl frodyr oedd wrth eu 
gorchymyn hwynt. 

33 O Zabulon, y rhai a aent allan 
i pryfel, yn medru rhyfela â phob 
arfau rhyfel, deng mil a deugain, 
yn medru byddino, a hynny *yn 
ffyddlawn, ' i 

34 Ac o Naphtali, mil 0o dywysog- 
ion, a chyd â hwynt, â tharian a 
gwaywffon, ddwy fil ar bymtheg ar 
hugain. 

35 Ac or Daniaid, wyth .mil ar 
hugain a chwe chant, yn medru 
rhyfela. 

36 Ac o Aser yr oedd deugain 
mil yn myned allan mewn byddin, 
yn medru “rhyfela. 

37 Ac o'r tu hwnt i'r Iorddonen, 
o'r Reubeniaiìd, ac o'r Gadiaid, ac o 
hanner llwyth Manasseh, y dacth 
chwech ugain mil mewn pob rhyw 
arfau cymmwys i ryfel. 

38 Yr holl ryfelwyr hyn, yn medru 
byddino, a ddaethant mewn calon 
berffaith i Hebron, ì wneuthur Da- 
fydd yn frenhin ar holl Israel: a'r 
rhan arall o Israel oedd hefyd yn 
un feddwl i wneuthur Dafydd yn 
frenhin, 

99 A hwy a fuant yno gyd â Da- 
fydd dridiau, yn bwytta ac yn yfed: 


424 


I. CHRONICL, XIII. 


canys eu brodyr a arlwyasant idd- 
nt hwy. 

40 A hefyd, y rhai oedd agos at- 
tynt hwy, hyd Issachar, a Zabulon, 
a Naphtali, a ddygasant fara ar. 
asynod, ac ar gamelod, ac ar fulod, 
ac ar ychain, yn €fwyd, yn flawd, yn 
ffigys, ac yn resingau, ac yn win, 
ac yn olew, ac yn wartheg, ac yn 
ddefaid yn helaeth: o herwydd yr 
ydoedd lawenydd yn Israel. 


PENNOD XT. 


1 Dafydd mewn rhwysg fawr yn cyrchu yr 
arch o Oiriath-jearim, 9 ac, o herwydd (aro 
Uzza, yn gadael yr arch yn nhŷ Obed-edom. | 


MA FYDD a ymgynghorodd â 
chapteniaid y miloedd a'r can- 
noedd, ac â'r holl dywysogion. 

2 A Dafydd a ddywedodd wrth! 
holl gynnulleidfa Israel, Os da gen- 
nych chwi, a bod, hyn o'r ARGLWYDD 
ein Duw, “danfonwn ar led at ein 
brodyr y rhai a weddillwyd trwy 
holl diroedd Israel, a chyd â hwynt 
at yr offeiriaid a'r Lefiaid o fewn 
“eu dinasoedd a'u meusydd pen- 
trefol, i'w cynnull hwynt attom ni. 

9 A dygwn *drachefn arch ein 
DUW attom ni; canys nid ymofyn- 
asom â hi yn nyddiau Saul, 

4 A'r hol dyrfa a ddywedasant 
am wneuthur felly: canys uniawn 
oedd y peth y'ngolwg yr holl bobl. 

5 Felly *y casglodd Dafydd holl 
Israel ynghyd, o Sihor yr Aipht, hyd 
y ffordd y delir i Hemath, ìi ddwyn 
arch Duw o POiriath-jearim. 

6 A Dafydd a aeth i fynu, a holl 








israel, i * Baalah, sef Ciriath-jearim, |“; 


yr hon sydd yn Judah, ìi ddwyn oddi 
yno arch yr ARGLWYDD DDUW, yr 
hwn sydd yn preswylio rAwng y 
cerubiaid, a?' yr hon y gelwir eì 
enw ef. 

7 A hwy a_^ddygasant arch Duw 
ar fen newydd o dŷ Abinadab: 
a Uzza ac Ahïo oedd yn gyrru y 

ên. 

8 A Dafydd a holl Israel oedd yn 
chwarae ger bron Duw, â'w holl 
nerth, ac â chaniadau, ac â thelyn- 
au, ac â nablau, ac â thympanau, 
ac â symbalau, ac âg udgyrn. 

9 T A phan ddaethant hyd lawr- 
dyrnu “Oidon, Uzza a estynodd ei 
law i ddala yr arch, canys yr ychain 
“ oedd yn ei hysgwyd hi. 

10 Ac ennynodd llid yr ARGLWYDD 
yn erbyn Uzza, ac efe a'i lladdodd 
ef, *“oblezid iddo estyn ei law at yr 


Dyfydd yn cyrchu yr arch. 


| 


Cyn 





6 Neu, 
ymborth o 
Jlawd, &c. 


1040, 


2 Heb. 
torrwn 
allan a 
danfonwn, 


| 


2 Heb, din- 
asoedd ew 
meusydd, 

4 Heb. 

o amgylch, 





a2 Sam, 6. 
1 


9 Heb, 
wnaethant 
i'r arc 

Jarchog- 
aeth ar, &c. 

d Edrych 
Num.4,15, 
pen, 15, 2, 
13. 














6 A elwir 
Nachon, 
2 Sam. 6. 6, 
7 Neu, 
a dran- 
gwyddent. 


e Num. ê, 
15. 


| Dafydd yn gorchfygw 
| 





























fynu yn erbyn y Philistiaid? ac a 
roddi di hwynt yn fy llaw i? A'r 
| ARGLWYDD a ddywedodd wrtho, 
'Cerdda i fynu, canys mi a'u rhodd-. 
af hwynt yn dy law di. 


Cyn |arch; ac yno y bu efe farw ger| ll Felly yr yr aethant i fynu i| _ Cyn | 

YR bron Duw. . £ Baal-perasim, a Dafydd mM, PEN 

ll A bu ddrwg gan Dafydd am | odd hwynt yno. A Dafydd a ddy-|,x. 
ir ARGLWYDD rwygo rhwygiad yn | wedodd, Duw a dorrodd i mewn | Uerìwg | 
'Uzza; ac efe a alwodd y lle hwnnw | ar fy ngelynion trwy fy llaw i, fell “| 

a $ Deres-uzza, hyd y dydd hwn. rhwygo dyfroedd: am hynny y | 

Us AU Dafydd a ofnodd DDUW y | galwasant hwy enw y lle hwnnw | 
dydd hwnnw, gan ddywedyd, Pa | Baal-perasim. / 
fodd y y dygaf arch DUW i mewn | 12 AÂ phan adawsant hwy eu duw- | 
attaf fi? jau, dystedodd Dafydd am eu llosgi | 

'Hebsm)| ]3 Ac ni 9ddug Dafydd yr arch hwynt yn tân. | 
atto eì hun i ddinas Dafydd, ond | 13 A thrachefn etto y Philistiaid | 
efe ai cludodd hi i dŷ Obed-edom | a ymwasgarasant yn y dyffryn. | 
| y Gethiad. 4A Dafydd a ymgynghorodd â | 
| 14 Ac arch DUw a arhosodd gyd | Duw drachefn; a Duw a ddywed- | 
â theulu Obed-edom, yn eì dŷ ef, | odd wrtho, Na ddos i fynu ar eu | 
drì mis. A'r ARGLWYDD a fendith- | hol hwynt, tro ymaith oddi wrth- | 

| fgdlpen. iodd 'dŷ Obed-edom, a'r hyn oll | ynt, *a thyred arnynt ar gyfer y|4?Sumn.5. 

| - au ydoedd eiddo. morwydd. | 
| | PENNOD XIV. 15 A phan glywech drwst cerdded- | 

1 Caredigrwydd Hiram i Dafydd. 2 Ded- iad ym mrig y morwydd, yna dos | 

| | wyddwch Dafydd o'î bobl, o'î wragedd, ac allan i ryfel: canys y mac Duw | 
| o'i blant. 8 Y ddwy oruchafiaeth a gafodd wedi myned o'th flaen di, ì daro, | 
| efe yn erbyn y Philistiaid. llu y Philistiaid. | 

Cylh | A “HIRAM brenhin Tyrus a an-| 16 A gwnaeth Dafydd megis y | 

a | fonodd genhadau at Dafydd, | gorchymynasai DUw iddo; a hwy | 

Mo “ choed cedr, a seiri meini, a seiri | a_darawsant lu y Philistiaid o | 
prennau, i adeiladu iddo ef. dŷ. Gibeon hyd Gazer. | 
| 2 A gwybu Dafydd sicrhâu o'r | 17 Ac enw Dafydd a aeth trwy | 
ARGLWYDD ef yn frenhin ar Israel: | yr holl wledydd; a'r ARGLWYDD a 
| canys yr oedd ei frenhiniaeth ef | roddes ei arswyd ef ar yr holl gen- | 
aed ei Gn yn uchel, 'o her- | hedloedd. 

W ei bobl Israe y « 
' A chymmerth Dafydd wragedd | , p, fydd FFDNNGOU''D 
ydd yn parottôi lle âi'r arch, yn trefnu | 

2 Heb. «to. | “ychwaneg yn Jerusalem: a Daîy dd yr offeiriaid a'r Lefiaid ŵ'w chyrchu hi o 
a genhedlodd feibion ychw aneg, a dŷ Obed-edom, 25 ac yn eí dwyn hî yn eì | 
' merched. hol mewn llawenydd mawr. 29 Alichal yn | 

tpen.5.5. | 4 A “dyma enwau y plant oedd | & ddïystyru cf. | 
iddo ef yn Jerusalem: Sammua, a DAFYDD a wnaeth iddo dai|. 10. | 
'Sobab, Nathan, a Solomon, yn ninas Dafydd, ac a_barot- 

5 Ac Ibhar, ac Elisua, ac El- | fôdd le i arch Duw, ac a osododd 
I palet, iddi babell. 
“6 A Nogah, a Nepheg, a Japhïa, 2 A Dafydd a ddywedodd, *Nid *Nm.55) 

FNeu, 7 Ac Elisama, a * beeliada, ac Eli- yw i 2eb ddwyn arch Duw, ond Deut,21.9. 

28an,5, ; phalet. i'r Lefiaid: canys hwynt a ddewis- 

:2Sam.5, 8 4 “A phan glybu y Philistiaid | odd yr ARGLWYDD i ddwyn arch | 
fod Dafydd wedi ei enneinio yn | DUW, ac i weini iddo ef yn mne | 
frenhin ar holl Israel, y Philistiaid wydd. | | 
oll a aethant i fynu i geisio Da- | 3 A Dafydd a gynhuliodd holl| Cylch | 
fydd: a chlybu a ei A a aeth | Israel i Jerusalem, i ddwyn i fynu | 

| allan yn eu herbyn hwy arch yr ARGLWYDD i'w lle a barot- | 

Y047, 9 A'r Philistiaid. a hit ac | toisai efe iddi hi. | 
'a ymwasgarasant yn nyffryn Re-| 4 A Dafydd a gynhullodd feibion | 
phaim. Aaron, ar Lefiaid. 
10 A Dafydd a ymgynghorodd â| 5O feibion Cohath; Uriel y pen- 
Duw, gan ddywedyd, A âf fi i | naf, aii “frodyr, cant ac ugain. tNeu, 





L CHRONICL, XIV. 


——————— 


UP Philistiaid. | 














6 O feibion Merari; Asaiah y pen- 
naf, a'i frodyr, dau cant ac ugain. 

7 O feibion Gersom; Jôel y 
pennaf, ai frodyr, cant a deg ar 
o. | 





Dwyn yr arch * mewn 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1042. 





| U. 


c Exod 6. 
18. 





| d2 Sam, 6.3, 
| pen. l3.7. 


le pen. 13, 
10, 11, 











i & pen. 6, 39, 


| 


' h pen, 6, 39. 
i pen, 6. 44, 





| 
| 
| 


k ad. 18, 
Jaaztel, 





| 





| 3Neu,ar yr 

| mythfed i 

| oruchwyl- 
io, 


4 Neu, clud, 





5 Heb, 1 
yrchaf- 
iad. 


8 O feibion PElisaphan; Semaiah 
y pennaf, a'i frodyr, dau cant. 
9 O feibion “Hebron; Eliel y pen- 


>Ezoi.6. |Daf, a frodyr, pedwar ugain. 


10 O feibion Uzziel; Amminadab y 
pennaf, a'i frodyr, cant a deuddeg. 

11A Dafydd a alwodd am Sadoc 
ac am Abïathar yr offeiriaid, ac am 
y Lefiaid, am Uriel, Asaiah, a Joel, 
Semaiah, ac Eliel, ac Amminadab, 

12 Ac a ddywedodd wrthynt, Chwi 
sydd bennau-cenedl ym mhlith y 
Lefiaid: ymsancteiddiwch chwi a'ch 
brodyr, fel y dygoch ìi fynu arch 
ARGLWYDD DDUW Israel ì'r Me a 
barottoais iddi hi. 

13 O herwydd nas gwnacthoch o'r 
dechreuad, *y torrodd yr ARGLWYDD 
ein Duw arnom ni, oblegid na cheis- 
iasom ef yn y modd y dylesym. 

14 Felly yr offeiriaid a'r Lefiaid a 
ymsancteiddiasant i ddwyn i fynu 
arch ARGLWYDD DDUW Israel. 

15 A meibion y Lefiaid a ddygas- 
ant arch Duw ar eu hysgwyddau, 


. |wrth drosolion, megis fy gorchymyn- 
; | 0dd Moses, yn ol gair yr ARGLWYDD. 


16 A Dafydd a ddywedodd wrth 
dywysogion y Lefiaid, ar iddynt 
osod eu brodyr y cerddorion i 
leisio âg offer cerdd, nablau, a 
thelynau, a symbalau, yn lleisio gan 
ddyrchafu llef mewn gorfoledd. 

17 Felly y Lefiaid a osodasant 
sHeman mab Joel; ac o'i frodyr 
ef . Asaph mab Berechïah; ac o 
feibion Merari eu brodyr, 'Ethan 
mab Ousaiah. 

18 A chyd â hwynt eu brodyr or 
ail radd, Zecharïah, Ben, a Jaaziel, 
a Semiramoth, a Jehiel, ac Unni, 
Elïab, a Benaiah, a Maasïah, a Mat- 
tithïah, ac Elipheleh, a Mienïah, ac 
Obed-edom, a Jehiel, y porthorion. 

19 Felly Heman, Asaph, ac Ethan, 
y cerddorion, oeddynt i leisio â 
symbalau pres. 

20 A Zecharïah, ac EAziel, a Se- 
miramoth, a Jehiel, ac Unni, ac 
Eliab, a Maasïah, a. Benaiah, a gan- 
ent nablau ar Alamoth. 

21 A Mattithïah, ac Elipheleh, a 
Micnïah, ac Obed-edom, a Jehiel, 
ac Azazïah, oeddynt *â thelynau 
ar y Seminith i ragori. 

22 Chenanïah hefyd oedd flaenor 
y Lefiaid ar y *gân: efe a ddysg- 
ai erail am y gân, canys cyfar- 
wydd ydoedd. 


93 A Berechïah ac Elcanah oedd 


borthorion i'r arch. 


426 


I. CHRONIOL, XVI. 


24 A Sebanïah, a Jehosaphat, a 
Nathaneel, ac Amasai, a Zecharïah, 
a benaiah, ac Elïezer, vr offeiriaid, 
loedd yn lleisio mewn udgyrn o 
flaen arch Duw: Obed-edom hefyd 
a Jehïah oedd borthorion i'r arch. 

25 4 Felly "Dafydd a henuriaid 
Israel, a thywysogion y miloedd, 
a aethant i ddwyn i fynu arch cyf- 
ammod yr ARGLWYDD o dŷ Obed- 
edom mewn llawenydd. 

26 A phan gynnorthwyodd Duw 
y Lefiaid oedd yn dwyn arch cyf- 
ammod yr ARGLWYDD, hwy a ofi- 
rymmasant saith o fustych, a saith 
o hyrddod. 

27 A Dafydd oedd wedi ymwisgo 
mewn gwisg o lïan main; a'r holl 
Lefiaid, y rhaì oedd yn dwyn yr 
arch, ar cantorion, Chenanïah hef- 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1042, 


i ddinas Dafydd. 


1Num.10,8, 


m 92 Sam. 6. 
12,13, &c. 


yd meistr y “gên, ar cerddorion. |$Neu, cl. 


Ac am Dafydd yr oedd ephod lïan. 

28 A holl Israel a ddygasant i 
fynu arch cyfammod yr ARGLWYDD 
â bloedd, â llais “ trwmped, âg ud- 
gyrn, ac â symbalau, yn lleisio gyd! 
â'r nablau a'r telynau. 

29 1 A "phan ydoedd arch cyfam- 
mod yr ARGLWYDD yn dyfod i 
ddinas Dafydd, Michal merch Saul 
a edrychodd trwy ffenestr, ac a 
ganfu Dafydd y brenhin yn dawns- 
lo ac yn chwarae: a hi ai dirmyg- 
odd ef yn ei chalon. 


PENNOD XVI. 


1 Dafydd yn aberthu, & yn ordeinio cantorion 
i ganu mawl 4 Dduw, 1 yn gwneuthur Psalm | 
o ddiolch â Dduw, 91 yn gosod gweinidog- 
ion, a phorthorion, ac offeiriaid, a. cherdd- | 
orion, â weini â'r arch yn wastadol. 





ELLY *y dygasant hwy arch 


ant hi y'nghanol y babell a osodasai 
Dafydd iddi hi: a hwy a offrym- 
masant offrymmau poeth ac ebyrth 
hedd ger bron Duw. 

2 Ac wedi i Dafydd orphen ab- 
erthu offrymmau poeth ac ebyrth 
hedd, efe a fendithiodd y bobl yn 
enw yr ARGLWYDD. 

3 Ac efe a rannodd i bob un o 
Israel, yn wr ac yn wraig, dorth 
o fara, a dryll o gig, a chostrelaid 
o win. 

A S Ac efe a osododd ger bron 
arch yr ARGLWYDD weinidogion o'r 
Lefiaid, i gofio, ac i foliannu, ac ì 
glodfori ARGLWYDD DDUW lsrael. | 

5 Asaph oedd bennaf, ac yn ail 
iddo ef Zecharïah, Jeiel, a Semira- | 
moth, a Jehiel, a_ Maitithïah, ac 


am rn ur 





n 2 Sam. 6. 
16. 


"”" 


T cornel, 


Cylch 
U , 2 
DUW i mewn, ac ai gosodas- ' 


Ts 








Psalm Dafydd 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1042. 





ib Fdrych 
2 Sam, 23 





d Gen, 17. 2, 
a 20 





f Gen. 12, 
17.a 20. 3. 
Exod.7.15. 


& Ps, 105. 
15, 


Ss. 96. IS 





Eliab, a Benaiah, ac Obed-edom: a 
Jeiel âg offer nablau, a thelynau; ac 
Asaph oedd yn lleisio â symbalau. 

6 Benaiah hefyd a Jahaziel yr off- 
eiriaid oedd âg udgyrn yn wastadol 
o flaen arch cyfammod Duw. 

7 4 Yna y dydd hwnnw y rhodd- 
es Dafydd y Psalm hon * yn gyntaf 


|i foliannu yr ARGLWYDD, yn llaw 


Asaph a'i frodyr. 

8 c“Moliennwch yr ARGLWYDD, 
gelwch ar ei enw ef, hysbyswch 
ei weithredoedd ef ym mhlith y 
bobloedd. 

9 Cenwch iddo, clodforwch ef, ym- 
adroddwch am ei holl ryfeddodau. 

10 Ymlawenychwch yn ei enw 
sanctaidd ef; ymhyfryded calon y 
sawl a geisiant yr ARGLWYDD. 

ll Ceisiwch yr ARGLWYDD ai 
nerth ef, ceisiwch ei wyneb ef yn 
wastadol. 

12 Cofiwch ei wyrthiau y rhai a 
wnaeth efe, ei ryfeddodau, a barn- 
edigaethau ei enau; 

13 Chwi had Israel ei was ef, chwi 
meibion Jacob ei etholedigion ef. 

14 Efe yw yr ARGLWYDD ein DUw 
ni; ei farnedigaethau ef sydd trwy 
yr holl ddaear. 

15 Cofiwch yn dragywydd ei gyl- 
ammod; y gair a orchymynodd efe 
i fil o genhedlaethau; 

16 “Yr hwn a gyfammododd efe 
âg Abraham, ai lw ì Isaac: 

17 Ac a osododd efe yn ddeddf i 
Jacob, ac yn gyfammod tragywydd- 
ol i Israel, 

18 Gan ddywedyd, I ti y rhoddaf dir 
Canaan, “rhandir eich etifeddiaeth. 

19 Pan nad oeddych ond *ychyd- 


/.|ig, *ïe, ychydig, a dïeithriaid ynddi; 


20 A phan rodient o genhedlaeth 
i genhedlaeth, ac o 4m frenhiniaeth 
at bobl eraill; 

21 Ni adawodd efe i neb eu gor- 
thrymmu: ond efe fa geryddodd 
frenhinoedd o'u plegid hwy, gan 
ddywedyd, 

22 “Na chyffyrddwch â'm hennein- 
iog, ac na ddrygwch fy mhrophwydi. 

23 POenwch ir. ARGLWYDD yr holl 
ddaear: mynegwch o ddydd i ddydd 
ei iachawdwriaeth ef, 

24 Adroddwch ei ogoniant ef ym 
mhlith y cenhedloedd; a'i wyrthiau 
ym mhlith yr holl bobloedd. 

25 Canys mawr 4/wW yr ARGLWYDD, 
a chanmoladwy iawn: ofnadwy hef- 
yd yw efe goruwch yr holl dduwiau. 


4z 


I CHRONIOL, XVI. 


26 O herwydd holl dduwiau y 


ibobloedd ydynt eilunod; ond yr 
ARGLWYDD a wnaeth y nefoedd. 
27 Gogoniant a harddwch sydd 


o ddiolchgarwch. 


Cylch 
1042, 





ger ei fron ef: nerth a gorfoledd |:er.12.4. 


yn ei fangre ef. 

28 Moeswch i'r ARGLWYDD, chwi 
deuluoedd y bobloedd, moeswch 1'r 
ARGLWYDD ogoniant a nerth. 

29 Moeswch i'r ARGLWYDD ogon- 
iant ei enw: dygwch aberth, a deu- 
wch ger ei fron ef; ymgrymmwch 
i'r ARGLWYDD mewn prydferthwch 
sancteiddrwydd. 

30 Ofnwch rhagddo ef yr holl 
ddaear: :y byd hefyd a sicrhêir, fel 
na syílo. 

31 Ymlawenyched y nefoedd, ac 
ymhyfryded y ddaear; a dywedant 
ym mhlith y cenhedloedd, Yr AR- 
GLWYDD sydd yn teyrnasu. 

32 Rhued y môr ai gyílawnder; 
llawenhâed y maes, ar hyn oll y 
sydd ynddo. 

33 Yna prennau y coed a ganant 
o flaen yr ARGLWYDD, am eì fod yn 
dyfod i farnu y ddaear. 

34 EOlodforwch yr ARGLWYDD, 


k Ps, 107. 1. 
allIs.l 


canys da yw: o herwydd ei dru-| a1361. 


garedd sydd yn dragywydd. 


35 A dywedwch, !Achub ni, O|[5'g* 


DDUW ein hiachawdwriaeth, casgl 
ni hefyd, a gwared ni oddi wrth 
y cenhedloedd, i foliannu dy enw 
sanctaidd di, ac i ymogoneddu yn 
dy foliant. 

36 Bendigedig /yddo ARGLWYDD 
DpuUw Israel, o dragywyddoldeb 
hyd dragywyddoldeb. A dywed- 


odd yr holl "bobl, Amen, gan fol- "5?" 


iannu yr ARGLWYDD. 

37 Y Ac efe a adawodd yno, o 
flaen arch cyfammod yr ARGLWYDD, 
Asaph ai frodyr, i weini ger bron 
yr arch yn wastadol, gwaith dydd 
yn ei ddydd: 

38 Ac Obed-edom, au brodyr, 
wyth a thrì ugain; Obed-edom hef- 
yd mab Jedathun, a Hosah, ê fod 
yn borthorion :; 

39 Sadoc yr offeiriad, a'i frodyr 


yr oífeiriaid, o flaen "tabernacl yr |'pen2L2.) 
ARGLWYDD, “yn yr uchelfa oedd| 1 


yn Gibeon, 
40 I offrymmu poeth-offrymmau 
i'r ARGLWYDD ar allor y poeth- 


o] Dren, 
o, â, 


offrwm yn wastadol Pfore a hwyr, |!.Exoi.2o. 
yn ol yr hyn oll sydd ysgrifenedig | Num.28.3 | 


ynghyfraith yr ARGLWYDD, yr hon 
a orchymynodd efe i Israel: 

41 A chyd â hwynt Heman, a 
Jeduthun, a'r etholedigion eraill, y 


Nathan yn dangos 





| Cyn. |rhai a hysbysasid wrth ew henwau, 
Ond |i foliannu yr ARGLWYDD, 9am fod 
1042. | ei drugaredd ef yn dragywydd: 
a2Cron. | 42 A chyd â hwynt Heman, a 
15.  |Jeduthun, yn lleisio âg udgyrn, ac 


yma5ll|â symbalau i'r cerddorion, ac offer 
cerdd DUw: a meibion Jeduthun 
oedd, wrth y porth. 
43 A'r holl bobl a aethant bob un 
i'w dŷ ei hun: a Dafydd a ddy- 
| chwelodd i fendigo ei dŷ yntau. 


PENNOD XVII. 


1 Nathan unwaith yn foddlawn î arfeddyd 
Dafydd ar adeiladu tŷ ï Dduw, 9 a_ chwedi 
hynny, trwy aîr Duw, yn gwarafun iddo: 
ll yn addaw iddo fendithion a daioni yn 
ei had. 16 Gweddi Dafydd a'i ddîolch. 


i WW PHAN oedd Dafydd yn trigo 

yn ei dŷ, Dafydd a ddywed- 

'odd wrth Nathan y prophwyd, Wele 

fi yn írigo mewn tŷ o gedrwydd, 

ac arch cyfammod yr ARGLWYDD 
dan gortynnau. 

| 2 Yna Nathan a ddywedodd wrth 

Dafydd, Gwna yr hyn oll sydd yn 





dy galon; canys y mae Duw gyd 
â thi. 

3 $ A'r noson honno y daeth gair 
Duw at Nathan, gan ddywedyd, 

4 Dos, a dywed wrth Dafydd fy 
ngwas, Fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD; Nid adeiledi di i mi dŷ 
i breswylio ynddo. 

5 Canys ni phreswyliais i mewn 
tŷ er y dydd y dygais i fynu Israel 
hyd y dydd hwn, ond bâm o babell i 
babell, ac o dabernacl bwy gilydd. 

6 Ym mha /e bynnag y rhodiais 

| gyd â holl Israel, a yngenais i air 
wrth un o farnwyr lsrael, i'r rhai 
|y gorchymynaswn borthi fy mhobl, 
|gan ddywedyd, Paham nad adeil- 
'adasoch i mi dŷ o gedrwydd ? 

— 7 Ac yr awr hon fel hyn y dy- 
'wedi wrth Dafydd fy ngwas, Fel 
hyn y dywed ARGLWYDD y lluoedd, 
Myfi ath gymmerais di o'r gorlan, 
oddi ar ol y praidd, I fod yn dy- 
| wysog ar fy mhobl Israel. 

| 8 A bâm gyd â thi, i ba le bynnag 
UY rhodiaist, torrais ymaith hefyd dy 
holl elynion o'th flaen, a gwneuth- 
um enw i ti megis enw y gwŷr 
mawr sydd ar y ddaear. 

9 Gosodaf hefyd i'm pobl Israel le, 
ac a'u plannaf, a hwy a drigant yn eu 
lle, ac ni symmudir hwynt mwyach ; 
a meibion anwiredd ni chwanegant 
eu cystuddio, megis yn y cyntaf, 

10 Ac er y dyddiau y gorchymyn- 
ais i farnwyr /od. ar fy mhobl Israel; 











I CHRONIOCL, XVII. 












darostyngaf hefyd dy holl elynion 
di, a mynegaf i ti yr adeilada yr 
ARGLWYDD i (i dŷ. 

ll $ A bydd pan gyflawner dy 
ddyddiau di i fyned at dy dadau, 
y cyfodaf dy had ar dy ol di, yr 
hwn a fydd oth feibion di, a mi 
a sicrhâf ei deyrnas ef. 

12 Efe a adeilada i mi dŷ, a min- 
nau a sicrhâf eì deyrn-gadair ef byth. 

13 ?Myfi a fyddaf iddo ef yn dad, 
ac yntau fydd i mi yn fab, 2m 
trugaredd ni thynnaf oddi wrtho 


ef, megis y tynnais oddi wrth yr; 


hwn a fu o'th flaen di. 

14 Ond “mi ai gosodaf ef yn fy 
nhŷ, ac yn fy nheyrnas byth; a'i 
deyrn-gadair ef a sicrhêir byth. 

15 Yn ol yr holl eiriau hyn, ac yn 
ol yr holl weledigaeth hon, felly y 
lefarodd Nathan wrth Dafydd. 

16 4 A daeth Dafydd y brenhin, 
ac a eisbeddodd ger bron yr AR- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, Pwy 
ydwyf fi, O ARGLWYDD DDUW, a 
pheth yw fy nhŷ, pan ddygit fi 

a 


l7 Etto bychan gyw hyn yn dy 
olwg di, O DDpuw; canys dywed- 
aist am dŷ dy was dros hir o am- 
ser, a thi a edrychaist arnaf, O AR- 
GLWYDD DDUW, fel ar gyflwr dyn 
uchel-radd. 

18 Pa beth a chwanega Dafydd 
ey ddywedyd wrthyt mwyach am 
anrhydedd dy.was?* canys ti a ad- 
waenost dy was. 

19 O ARGLWYDD, er mwyn dy 
was, ac yn ol dy feddwl dy hun, y 
gwnaethost yr holl fawredd hyn, i 
ddangos pob mawredd. 

20 O ARGLWYDD, nid oes mcb fel 
tydi, ac nid oes DUw ond tydi, yn ol 
yr hyn oll a glywsom â'n clustiau. 

291 A pha un genedl ar y ddaear 
sydd megis dy bobl Israel, yr hon 
yr aeth Duw i'w gwaredu yn bobl 
iddo ei hun, i osod ìi ti enw mawr 
ac ofnadwy, gan fwrw allan gen- 
hedloedd o flaen dy bobl, y rhai a 
waredaist ti o'r Aipht? 

22 Ti hefyd a wnaethost dy bobl 
Israel yn bobl i ti byth: a thi, An- 
GLWYDD, a aethost yn DpuUw idd- 
ynt hwy. 

93 Am hynny yr awr hon, Am- 
GLWYDD, y gair a lefaraisb am dy 
was, ac am ei dŷ ef, poed sicr fyddo 
byth: gwna fel y llefaraist. 

24 A phoed sicr fyddo, fel y mawr- 
hâer dy enw yn dragywydd, gan 


- a ——— cw ,,wwïL, LL ÂÂ__2, 9.Ŵ.,wpŴ,,,,,,,wwwÔ__  AÂ_______Î_^__, 


pwy a adeilada y deml. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1042, 





b2 Sam,7. 
14, 


c uc 1.33, 







Dafydd yn gorchfygu TL. CHRONICL, XVIII 








ddywedyd, ARGLWYDD y lluoedd, 


Duw Israel, sydd DDUW ì Israel: 
a bydded tŷ Dafydd dy was yn sicr 
ger dy fron dì. 

25 Canys ti, O fy Nuw, a *“ddy- 
wedaist i'th was, yr adeiladit ti dŷ 
iddo ef: am hynny y cafodd dy 
was weddïo ger dy fron di. 

26 Ac yr awr hon, ARGLWYDD, ti 
ydwyt Dpuw, a thi a lefaraist am 
dŷ dy was, y daioni hwn; 

27 Yn awr gan hynny *bid wiw 
gennyt fendigo tŷ dy was, i fod ger 
dy fron yn dragywydd: am iti, O 
ARGLWYDD, ei fendigo, bendigedìg 
Jydd yn dragywydd. 

PENNOD XVIII. 

1 Dafydd yn darostwng y Philistiaid a'r Moab- 
iaid; 9 yn taro Hadarezer a'r Syriaid. 9 
Tou yn danfon Hadoram âg amrhegion i 
fendithio Dafydd; 11 ac yntau yn cyssegru 
yr anrhegion a'r yspau 4 Dduw; lô yn 
gosod, amddiffynfeydd yn Edom. 14 Swydd- 
ogion Dafydd. 

eDARFU wedi hyn, i Dafydd 

daro y Philistiaid, a'u daros- 
twng hwynt, a dwyn Gath a'i phen- 
trefi o law y Philistiaid. 

2 Hefyd efe a darawodd Moab; 
ar Moabiaid a fuant weision i Da- 
fydd, yn dwyn treth. 

3 4 Tarawodd Dafydd hefyd Z Ha- 
darezer brenhin Sobah Agyd Ha- 
math, pan oedd efe yn myned i 
sicrhâu ei lywodraeth wrth afon 
Euphrates. 

4 A Dafydd a ddug oddi arno ef 
fil o gerbydau, a saith mil o wŷr 
meìreb, ac ugain mil o wŷr traed; 
a thorrodd Dafydd linynnau garr 
meirch yr holl gerbydau, ond efe a 
adawodd o honynt gân cerbyd. 

5 A phan ddaeth y Syriaid o Da- 
maseus i gynnorthwyo Hadarezer 
brenhin Sobah, Dafydd a laddodd o'r 
Syriaid ddwy fil ar hugain o wŷr. 

6 A gosododd Dafydd amddiffyn- 
Jfeydd yn Syria Damascus: a bu y 
Syriaid yn weision ì Dafydd, yn 
dwyn treth. A'r ARGLWYDD a wared- 
odd Dafydd i ba le bynnag yr aeth. 

7 A Dafydd a gymmerodd y tarian- 
nau aur oedd gan weision Hadar- 
ezer, ac a'u dug hwynt i Jerusalem. 

8 Dug Dafydd hefyd o *Tibhath, 
ac o Chun, dinasoedd Hadarezer, 
lawer iawn o bres, âr hwn y gwnaeth 
PSolomon y môr pres, a'r colofnau, 
a'r llestri pres. 

9 A phan glybu *Tou brenhin 
Hamath daro o Dafydd holl lu Ha- 
| darezer brenhin Sobah ; 


10 Efe a anfonodd at y brenhin 
Dafydd *Hadoram ei fab, a phob 
llestri aur, ac arian, a phres, gyd âg 
ef, 1 ymofyn am ei iechyd ef, ac i'w 
fendithio ef, am iddo ryfela yn erbyn 
Hadarezer, a'i daro ef: eanyst6rhyfela 
yr oedd Hadarozer 4/0 erbyn 'Tou. 

11 Y rhai hynny hefyd a gys- 
segrodd y brenhin Dafydd i'r AR- 
GLWYDD, gyd â'r arian ar aur a 
ddygasai efe oddi ar yr holl gen- 
hedloedd, sef oddi ar Edom, ac 
oddi ar Moab, ac oddi ar feibion 
Ammon, ae oddi ar y Philistiaid, 
ac oddi ar Amalec. 

12 Ac Abisai mab Serfiah a c]add- 
odd o Edom, yn nyffryn yr halen, 
dair mil ar bymtheg. 

13 1 Ac efe a osododd amddiffyn- 
feydd yn Edom; a'r holl Edomiaid 
a fuant weision i Dafydd. A'r AR- 
CLWYDD a gadwodd Dafydd i ba 
le bynnag yr aeth efe. 

14 T.A Dafydd a deyrnasodd ar holl 
Israel, ac yr oedd efe yn gwneuthur 
barn a chyfiawnder i'w holl bobl. 

15 A Joab mab Serfiah oedd ar y 
llu; a Jehosaphat mab Ahilud yn 
cofiadur; 

16 A Sadoc mab Ahitub, ac " Abi- 
melech mab Abïathar, oedd, offeir- 
iaid; a *Safsa yn ysgrifenydd; 

17 Benaiah hefyd mab Jehoiada 
ocdd ar y Cerethiaid a'r Peleth- 
iaid; a meibion Dafydd oedd y rhaì 
pennaf wrth law y brenhin. 


PENNOD XIX. 


1 Traha Hanun &r cenhadau a ddanfonasai 
Dafydd i'w gysuro ef am eî dad. 6 Yr Am- 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1040, 
9 Neu, 


Joram, 
2 Sam. $, 
10 





6 Heb. 
rhufelwr 


c2 sam. $, 
1 


y Philistiaid a'r Syriaid. 
| 


7 2 Sam, &. 
17, 
Ahimelech. 

8 A elwir 


moniaid yn cael nerth gan y Syriaid; a 
Joab ac Abisai yn ew gorchfygw hwynt. 16 
Sophach yn cael cymmorth ello gan y Syr- 
iaid; a Dafydd yn ei ladd ef. 
O ar ol hyn *y bu i Nahas 
brenhin meibion Ammon farw; 
a'i fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

2 A Dafydd a ddywedodd, Gwnaf 
garedigrwydd â Hanun mab Na- 
has, o herwydd gwnaeth ei dad â 
myfi garedigrwydd. Ac anfonodd 
Dafydd genhadau i'w gysuro ef am 
eì dad. A gweision Dafydd a ddaeth- 
ant ìi wlad meibion Ammon, at Ha- 
nun, i'w gysuro ef. 

3 A thywysogion meibion Ammon 
a ddywedasant wrth Hanun, Ai an- 
rhydeddu dy dad di y mae Dafydd 
*yn dy dyb di, am iddo anfon cys- "Heb. 
urwyr attat ti? onid i chwilio, ac ^.^ 
ì ddifetha, ac i droedio y wlad, '| 


— Y  _* Mc eí4/ O da i a HN DW ——-_ Wl — 

P | 

— ^ c 

rio goreu $ 

ew O cn 

cp» c'< EeD3 

, CG — s fr mx 
Has Sw, 
Es za ŴR eo. 








daeth ei weision ef attat ti* 





429 


— 


Gorchfygu yr Ammoniaid. 'I. CHRONIOL, XX. Anrheithao Robbah. | 
—— a nm a. I Mc AN 


Cyn | 4 Yna y cymmerth Hanun weis- | ant genhadau, ac a ddygasant allan| _ Cyn 
Mc N ion Dafydd, ac a'u heilliodd hwynt, | y Syriaid y rhai oedd or tu hwnt Gn 
107. |ac a dorrodd eu dillad hwynt yn | i'r *afon; a “Sophach capten llu| 1086. 

eu hanner, wrth eu cluniau, ac a'u | Hadarezer oedd o'u blaen hwynt. |5sef 
gyrrodd hwynt ymaith. 17 A mynegwyd i Dafydd; ac efel 
5 A hwy a aethant, ac a fynegas- | a gasglodd holl Israel, ac aaeth | gdech. | 
ant i Dafydd am y gwŷr. Ac efe a_| dros yr Iorddonen, ac a ddaeth ar- d 
anfonodd i'w cyfarfod hwynt: can- | nynt hwy, ac a ymfyddinodd yn eu 
ys y gwŷr oedd wedi cywilyddio yn | herbyn hwynt. A phan ymfyddin- 
fawr. A dywedodd y brenhin, Trig- | odd Dafydd yn erbyn y Syriaid, 
wch yn Jericho hyd oni thyfo eich | hwy a ryfelasant âg ef. 
barfau; yna dychwelwch. 18 Ond y Syriaid a ffoisant o flaen | 
6 T Yna meibion Ammon a wel- | Israel; a lladdodd Dafydd o'r Syr- 
sant ddarfod iddynt eu gwneuthur | iaid saith mil o wŷr yn ymladd 
sHe. |eu hunain "yn gas gau Dafydd ; | mewn cerbydau, a deugain mil o 
'res^ |ac anfonodd Hanun a meibìon | wŷr traed, ac a laddodd Sophach 
Ammon fil o dalentau arian, i gyf- | capten y llu. 





logi iddynt gerbydau a marchogion | 19 A phan welodd gweision Ha- 
o Mesopotamia, ac o Syria-maachah, | darezer eu lladd o flaen Israel, hwy 
ac o Sobah. a heddychasant â Dafydd, a gwas- 

7 A chyflogasant iddynt ddeu- | anaethasant ef: ac ni fynnai y Syr- 
ddeng mil ar hugain o gerbydau, a_| iaid gynnorthwyo meibion Ammon 
brenhin Maachah ai bobl; y rhai | mwyach. 


a ddaethant, ac a wersyllasant o PENNOD XX. 
flaen Medeba.. A meibion Ammon 1 Joab yn gwarchae ar Rabbah, a Dafydd yn 
Dn a RAD wi dinas- 7 o hî, ac yn arteithio eí phobl. 
oedd, ac a aethant ì e add, irî chawr mewn tair câd yn erby 
Crieh | 8 A phan glybu Dafydd, ete a an^ HT ” 
Mi. |fonodd Joab, a holl lu y cedyrn. *T YARFU hefyd 2wedi gorphen| Cylch 
9 A meibion Ammon a aethant all- y flwyddyn, yn amser myned ad 
ll, 


an, ac a ymfyddinasant wrt4 borth | o'r brenhinoedd allan 4 ryfela, ar-|,L lb 
y ddinas: a'r brenhinoedd y rhai a | wain o Joab gadernid y llu, ac an-| ddychue- 
ddelsaì oedd o'r neilldu yn y maes. | rheithio gwlad meibion Ammon, ac| flwyddyn. 
10 A phan ganfu Joab fod wyneb | efe a ddaeth ac a warchaeodd ar 
y rhyfel yn ei erbyn ef ym mlaen | Rabbah: ond Dafydd a arhosodd; 
ac yn ol, efe a etholodd o holl | yn Jerusaiem: a Joab a darawodd 
4Neu, wŷr |* etholedicion Israel, ac a4 bydd- | Rabbah, ac a1 dinystriodd hi. | 
"932 |inodd hwynt yn erbyn y Syriaid. 2 A Pchymmerth Dafydd goron eu| Cylch 
ll A gweddill y bobl a roddes | brenhin hwynt oddi am ei ben, a |... 
efe dan law Abisai ei frawd; a hwy | chafodd hi o bwys talent o aur, ac | 
a ymfyddinasant yn erbyn meibion | ynddi feini gwerthfawr, ahi a roed 
Ammon. am ben Dafydd: ac efe a ddug 
12 Ac efe a ddywedodd, Os trech | anrhaith fawr iawn o” ddinas. | 
Jydd y Syriaid na mi, yna bydd di| 3 A'r bobl oedd ynddi a ddug efe 


yn gynnorthwy i mi: ond os meib- | allan, ac a'u torrodd hwynt â llif-. 
ion Ammon a fyddant trech na thi, | iau, ac âg ogau heiyrn, ac â bwyill:| 
yna mì a'th gynnorthwyaf dithau. ac fel hyn y gwnaeth Dafydd â 
13 Bydd rymmus, ac ymwrolwn | holl ddinasoedd meibion Ammon. 
dros ein pobl, a thros ddinasoedd | A dychwelodd Dafydd a'r holl bobl 
ein DUw; a gwnaed yr ARGLWYDD | i Jerusalem. c2 Sam. 21. 
yr hyn fyddo da yn ei olwg ef. 4 Ac ar ol hyn “y *cyfododd l cylch 

14 Yna y nesaodd Joab, a'r bobl | rhyfel yn *Gezer yn erbyn y Phi-|_ 10is. 
oedd gyd âg ef, yn erbyn y Syriaid i'r | listiaid: yna “Sibbechai yr Husath- |" nadd. 

rhyfel; a hwy a ffoisant o'i flaen ef. | iad a laddodd *Sippai y7 Awn oedd | Mu. 
15 A phan welodd meibion Am- | o feibion *y cawr; felly y daros- |« Neu, Go. 
mon ffoi o'r Syriaid, hwythau hef- | tyngwyd hwynt. MR 
yd a ffoisant o flaen Abisai ei frawd | 5 A bu drachefn ryfel yn erbyn |s Sc. 

ef, ac a aethant, i'r ddinas; a Joab | y Philistiaid, ac Elhanan mab *Jair nk. 

a ddaeth i Jerusalem. a laddodd Lahmi, brawd Golïath y |*Aelwir 

Cylh | 16 TA phan welodd y Syriaid eu | Gethiad, a phaladr ei waywffon ef | oregim,, 
1096. |lìadd o flaen Israel, hwy a anfonas- | oedd fel carfan gwehydd. na 


aus a. ia aeu Ma (ur YD aU a MAN Um a aa AF I CE SS GI Iy —— Y“ i PP 


FY PN FFF UF NFFNNGFDN——— 





Dafydd yn rhifo y bo0l. 


cSm,|.6 'Bu hefyd drachefn ryfel yn 


Gath, ac yr oedd gwr "hir, a'i fys- 
edd oeddynt bob yn chwech a 

. | chwech, sef pedwar ar hugain; yn- 
tau hefyd a anesid i'r * cawr. 

7 Ond pan ddifenwodd efe Israel, 
Jonathan mab Simea brawd Da- 
fydd a'i lladdodd ef. 

8 Y rhai hyn a anwyd i'r cawr yn 

Gath, ac a laddwyd trwy law Da- 
| | fydd, a thrwy law ei weision ef. 
PENNOD XXI. 


1 Dafydd, wedi eì demiio gan Satan, yn gyrru 
| Joab $ rifo y bobl, 5 a chwedi. dwyn cyfrif 
| y bobl aiio, yn edifar ganddo hynny, 9 ac 
| yn cael eî ddewis o daîr pla, ac yn dewis 
| haint y nodau, 14 ac wedi marw deng mil 

a ihri ugain o'r bobl, trwy edifeirwch, yn 
achub dinysir Jerusalem. 18 Dafydd, irwy 
gynghor Gad, yn prynu Uawr-dyrnu Ornan, 
ac yn gwneuihur yno allor, a Duw irwy dân 
yn rhoì iddo arwydd o'i jafr, ac yn ailal 
y pla. 29 Dafydd yn aberthu yno, wedî eì 
alial gan angel rhag myned î Gibeon. 


FA a safodd i fynu yn 
erbyn Israel, ac a annogodd 
Dafydd i gyfrif Israel. 

2 A dywedodd Dafydd wrth Joab, 
ac wrth bennaethiaid y bobl, Ewch, 
cyfrifwch Israel o Beerseba hyd 

Dan; a dygwch attaf fi, fel y gwyp- 
wyf eu rhifedi hwynt. 

3 A dywedodd Joab, Chwaneged 
yr ARGLWYDD ei bobl yn gân cym- 
maint ag ydynt: O fy arglwydd 
frenhin, onid gweision i'm har- 
glwydd ydynt hwy oll? paham y 
cais fy arglwydd hyn? paham y bydd 
efe yn achos camwedd i Israel? 

4 Ond gair y brenhin a fu drech 
'|na Joab: a Joab a aeth allan, ac 

a dramwyodd trwy holl Israel, ac 

a ddaeth i Jerusalem. 

5 î A rhoddes Joab nifer rhifedi y 
bobl i Dafydd. A holl Israel oedd 
fil o filoedd a chân mil o wŷr yn 
tynnu cleddyf; a Judah oedd bed- 
war cân mm$4 a deng mil a thri 

| ugain o wŷr yn tynnu cleddyf. 

»pen.27.4.|. 6 Ond PLefi a Benjamin ni chyf- 
rifasai efe yn eu mysg hwynt; canys 
'íBiaidd oedd gan Joab air y brenhin. 

7 A bu ddrwg *y peth hyn y'ngolwg 
Duw, ac efe a darawodd Israel. 

8 A Dafydd a ddywedodd wrth 
*2Sam.4.| DDUW, “ Pechais yn ddirfawr, o 
Y herwydd i mi wneuthur y peth 
| 42Sam.12| hyn: “ac yr awr hon, dilea, attolwg, 
| a anwiredd dy was, canys gwneuth- 

um yn ynfyd iawn. 
9 T A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
*farch | wrth Gad, * gweledydd Dafydd, gan 
| REY | ddywedyd, 


431 





1017. 


a 2 Sam. 24, 
1, &c, 


—— d.d. 








2 Neu, o 
| herw; dd y 
| peth hyn. 





I OHRONICL, XNXT. 


Haoaini am dri, diwrnod. 


10 Dos, a llefara wrth Dafydd, 
gan ddywedyd, Fel hyn y dywed yr | chI5T 
ARGLWYDD, Tri pheth yr ydwyf íì 
yn eu “gosod o'th flaen di; dewis i |* Heb. 
ti un o honynt, amia' gwnafiti | 

1l Yna Gad a ddaeth at Dafydd, 
ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn y 
dywed yr ARGLWYDD, Cymmer i íi 

12 Nail/ ai tair blynedd o newyn; 
aì 4y ddifetha dri mis o flaen dy 
wrthwynebwyr, a chleddyf dy elyn- 
ion yn dy oddiweddyd; ai ynte 
cleddyf yr ARGLWYDD, sef haint 
y nodau, yn y tir dri diwrnod, ac 
angel yr ARGLWYDD yn dinystrio 
trwy holl derfynau Israel. Ac yr 
awr hon edrych pa air a ddygaf 
drachefn i'r hwn am hanfonodd. 

13 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Gad, Y mae yn gyfyng iawn arnaf 








fi; syrthiwyf, attolwg, yn llaw yr 


ARGLWYDD, canys ei drugareddau 
eî ydynt aml iawn, ac na syrthiwyf 
yn llaw dyn. 

14 $ Yna y rhoddes yr ARGLWYDD 
haint y nodau ar Israel: a syrth- 
iodd o Israel ddeng mil a thri 
ugain mi o wŷr. 

15 A Duw a anfonodd fangel i 
Jerusalem i'w dinystrio hi: ac fel 
yr oedd yn ei dinystrio, yr AR- 
GLWYDD a edrychodd, ac £a edi- 
farhaodd am y drwg, ac a ddy- 
wedodd wrth yr angel oedd yn 
dinystrio, Digon bellach, attal dy 
law. Ac angel yr ARGLWYDD oedd 
yn sefyll wrth lawr-dyrnu *Ornan |“2Sam.2i. 
y Jebusiad. Arafnah. 

16 A Dafydd a ddyrchafodd ei 
lygaid, ac "a ganfu angel yr AR- 
GLWYDD yn sefyll rhwng y ddaear 
ar nefoedd, a'i gleddyf noeth yn 
ei law wedi ei estyn tu a Jerusa- 
lem. A syrthiodd Dafydd a'r hen- 
uriaid, 4y 7Aai oedd wedi ymwisgo 
mewn sachlïan, ar eu hwynebau. 

7 A Dafydd a ddywedodd wrth 
Dpuw, Onid myfi a ddywedais am 
gyfrif y bobl? a mi yw yr hwn 
a bechais, ac a wneuthum fawr 
ddrwg; ond y defaid hyn, beth a 
wnaethant hwy? Ô ARGLWYDD fy 
Nuw, bydded, attolwg, dy law ar- 
naf fi, ac ar dŷ fy nhad, ac nid yn 
bla ar dy bobl. 

18 Yna angel yr ARGLWYDD a 
archodd i Gad ddywedyd wrth Da- 
fydd, am fyned o Dafydd i fynu i 
gyfodi allor i'r ARGLWYDD yn llawr- 
dyrnu Ornan y Jebusiad. 

19 A Dafydd a aeth i fynu, yn ol 


—— -- Lu 


£2 Sam, 24, 
16. 


& Edrych 
Gen. 6, 6. 


h 2 Chron, 
SS 


12 Chron, 
3.1, 





Attal y pla. 


k cm a gair Gad, yr hwn a lefarasai efe yn 
107. |enw yr ARGLWYDD. 

dcg 20 *Yna y frodd Ornan, ac a 
Dandreâd ganfu yr angel, ai bedwar mab 

^N gyd âg ef a ymguddiasant; ac Or- 

| 





a'itedwar, nan oedd yn dyrnu gwenith. 

rd 21 A Dafydd a ddaeth at Oman; 
ac edrychodd Ornan, ac a_ ganfu 
Dafydd, ac a aeth allan o'r llawr- 
dyrnu, ac a ymgrymmodd i Dafydd, 
â'i wyneb tu a'r ddaear. 

22 A dywedodd Dafydd wrth Or- 
nan, Moes i mi le y llawr-dyrnu, 
fel yr adeiladwyf ynddo allor i'r 
ARGLWYDD: dyro ef i mi am cî 
llawn werth; fel yr attalier y pla 
— wrth y bobl. 

23 Ac Ornan a ddywedodd wrth 
| Dafydd, Cymmer i ti, a gwnaed fy 
arglwydd frenhin yr hyn fyddo da 





I ain yn boeth-offrwm, a'r offer dyrnu 
iyn gynnud, a'r gwenith yn fwyd- 
offrwm: hyn oll a roddaf, 

24 A'r brenhin Dafydd a ddywed- 
'odd wrth Ornan, Nid /elly, ond 
'£an brynu y prynaf ef am eî lawn 
werth: canys ni chymmeraf i'r AR- 
GLWYDD yr eiddot fi, ac nid off- 
| rymmaf boeth-offrwm yn rhad. 
rzSam.24.| 25 Felly “y rhoddes Dafydd i Or- 

i nan am y lle chwe chân sicl o aur 
wrth bwys. 
_ 26 Ac yno yr adeiladodd Dafydd 
| allor i'r ARGLWYDD, ac a_ offrym- 
| modd boeth-offrymmau, ac ebyrth 
| hedd, ac a alwodd ar yr ARGLWYDD; 
..4. |ac 'efe a'i hattebodd ef o'r nefoedd 
' trwy dân ar allor y poeth-offrwm. 

27 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth yr angel; ac yntau a roes ei 
gleddyf yn ei wain drachefn. 

28 I Y pryd hwnnw, pan ganfu 
Dafydd ddarfod i'r ARGLWYDD wran- 
daw arno ef yn llawr-dyrnu Ornan 
y Jebusiad, efe a aberthodd yno. 

29 Ond tabernacl yr ARGLWYDD, 
yr hon a wnelsai Moses yn yr an- 
ialwch, ac allor y poeth-offiwm, 
oedd y pryd hwnnw yn yr uchelfa 





m]lBren. | yh ar Gibeon: 
ren.16.3.|. 390 Ac ni allai Dafydd fyned o'i 
1.5 9" |blaen hi i ymofyn â DUw; canys 


ofnasai rhag cleddyf angel yr AR- 
GLWYDD. 
PENNOD XXII. 
U Dafydd, wedi gwybod y lle yr adeiledid y 
deml, yn parottôl llawer o ddefnyddiau i'w 
| | Rhadeilad hi. 6 Dafydd yn dysgu i Solomon 
| addewidion Duw, a'i ddyled wrth adeiladu 
| | jy deml, Y ac yn gorchymyn â'r tywysogion 
| ei gynnorthwyo ef. 


482 


L CHRONICL, XXH. 


|yn eì olwg. Wele, rhoddaf yr ych-. 





Addysg Dafydd t Solomon. 


A DYWEDODD Dafydd, “Hwn cn 
yw tŷ yr ARGLWYDD DDUW, â.| fjr, 
dyma allor y poeth-offrwm i Israel. |, 
2 Dywedodd Dafydd hefyd am | 2Sam.Z4. 
Pgasglu y dïeithriaid oedd yn nhir 
Israel; ac efe a osododd seiri meini | 
I naddu cerrig nadd, i adeiladu tŷ 
Dpuw. | 
9 A pharottôdd Dafydd haiarn 
| 








bl Bren, 9. 
21. 


yn helaeth, tu ag at hoelion drys- 
au y pyrth, ac i'r cyssylltiadau, a 
plires mor helaeth ag “nad oedd 
arno bwys; 

4 Coed cedr hefyd allan o rif: can- 
ys y Sidoniaid a'r Tyriaid a ddyg- 
ent gedrwydd lawer ìi Dafydd. 

5 A dywedodd Dafydd, * Solomon 
fy mab sydd ieuangc a thyner, a'r 
tŷ a adeiledir i'r ARGLWYDD, rhaid 
iddo fod mewn mawredd, mewn 
rhagoriaeth, mewn enw, ac mewn 
gogoniant, trwy yr holl wledydd: 
parotfoaf yn awr tu ag atto ef. | 
Felly y parottôdd Dafydd yn hel- 
aeth cyn ei farwolaeth. 

6 1 Ac efe a alwodd ar Solomon ei 


cad, 1&. 


d pen, 29.1, ! 


fab, ac a orchymynodd iddo adeil-. 
adu tŷ i ARGLWYDD DDUW Israel. | 

7 Dywedodd Dafydd hefyd wrth! 
Solomon, Fy mab, *yr oedd yn fy '2S*m.1.2 
mryd i adeiladu tŷ "i enw yr AR- pat? 
GLWYDD fy NUW. 

8 Eithr gair yr ARGLWYDD â 
ddaeth attaf fi, gan ddywedyd, 
SGwaed lawer a dywelltaist ti, a*l 
rhyfeloedd mawrion a wnaethost | pen. 2.2. 
ti: nid adeiledi di dŷ i'm henw i, 
canys gwaed lawer a dywelltaist ar 
y ddaear yn fy ngŵydd i. 

9 Wele, mab a enir i ti, efe a fydd 
wr llonydd, a mi a roddaf Ionydd- 
wch iddo ef gan ei holl elynion o 
amgylch: canys * Solomon fydd ei |" Sef MEU 
enw ef, heddwch hefyd a thangnef- 
edd a roddaf i Israel yn ei ddydd- 
iau ef. 

10 hEfe a adeilada dŷ i'm henw, 
ac 'efe a fydd i mi yn fab, a min- 
nau yn dad iddo yntau: sicrhâf 
hefyd orseddfa ei frenhiniaeth ef 
ar Israel byth. 

11 Yn awr fy mab, Fyr ARGLWYDD 
fyddo gyd â thi, a ffynna dithau, 
ac adeilada dŷ yr ARGLWYDD d 
DDUW, megis ag y llefarodd efe 
am danat £i. 

12 Yn unig rhodded yr ARGLWYDD 
i tì ddoethineb, a deall, a rhodded 
i ti orchymynion am Israel, fel y 
cadwech gyfraith yr ARGLWYDD dy 
DpuUw. | 





£1 Bren, 


h 2 Sain. 7, 
13 


I Bren.5.5. 
pen. 17. 12, 
Tl 

Heb. 1, 5. 








k ad. 16. 











Dosparthiadau 


Cyn 


CRIST 


1017. 





1 Deut. 31, 
tfe Sk 
Jos. l,6, 
7, 9. 


9 Neu, 
nhrallod. 


mad,3. 


uad.iÌ, 


ec Deut. 16. 
Tb 


13 Yna y ffynni, os gwyli ar wneuth- 
ur y deddfau a'r barnedigaethau a 
orchymynodd yr ARGLWYDD i Mo- 
ses am Israel. 'Ymgryfhâ, ac ym- 
wrola; nac ofna, ac na arswyda. 

14 Ac wele, yn fy *nhlodi y par- 
ottoais i dŷ yr ARGLWYDD gân mil 
o dalentau aur, a mil o filoedd o 
dalentau arian; ar bres hefyd, ac 
ar haiarn, "nid oes bwys; (canys 
y mae yn helaeth;) coed hefyd a 
meini a barottoais i: ychwanega 
dithau attynt hwy. 

15 Hefyd gy mae yn aml gyd â thi 
weithwyr gwaith, sef cymmynwyr, 
a seiri maen a phren, a phob rhai 
celíydd ym mhob gwaith. 

16 Ar aur, ar arian, ar bres, ac ar 
haiarn, nid oes rifedi. Cyfod di- 
thau, a gweithia, a'r " ARGLWYDD a 
fydd gyd â thi. 

17 $ A Dafydd a orchymynodd ì 
holl dywysogion Israel gynnorthwyo 
Solomon ei fab, gan ddywedyd, 

18 Onid yw yr ARGLWYDD eich 
Duw gyd â chwi? ac om roddes 
efe lonyddwch i chwì oddi am- 
gylch? canys rhoddes yn fy Ìlaw 
ì drigolion y tir; ar tir a ddaros- 
tyngwyd o flaen yr ARGLWYDD, ac 
o flaen ei bobl ef. 

19 Yn awr rhoddwch eich calon 
a'ch enaid i geisio yr ARGLWYDD 
eich Duw; cyfodwch hefyd, ac ad- 
eiledwch gyssegr yr ARGLWYDD 
Dpuw, i ddwyn arch cyfammod 
yr ARGLWYDD, a sanctaidd lesiri 
Duw. i'r tŷ a adeiledir ìi enw yr 
ARGLWYDD. 


PENNOD XXIII. 

1 Dafydd yn ei henaint yn gwneuthur Solo- 

mon yn frenhin. 2 Rhifedi a dosparthiadau 

y Lefiaid. 1 Teuluoedd y Gersoniaid. 12 

Meibion Cohath. 21 Meibion Merari. 24 
Swydd y Lefiaid. 

PHAN oedd Dafydd yn hen, 

ac yn llawn o ddyddiau, efe 


. |» osododd * Solomon ei fab yn fren- 
..5. | hin ar Israel. 


9 Ac efe a gynhullodd holl dy- 
wysogion Israel, a'r offeiriaid, a'r 
Lefiaid. 

3 A'r Lefiaid a gyfrifwyd o fab 
? deng mlwydd ar hugain, ac uchod: 
a'u nifer hwy wrth eu pennau, bob 
yn wr, oedd onid dwy fil deugain, 

4 O'r rhai y7 oedd pedair mil ar 
hugain i oruchwylio ar waith tŷ 
yr ARGLWYDD; ac “yn swyddogion, 
ac yn farnwyr, chwe mil: 


| 5 A phedair mil yn borthorion, a 


o 


I CHRONIOL, XXIII. 


phedair mil yn moliannu yr AR- 
GLWYDD â'r oíler 1a wnelswn ì, ebe 
Dofydd, ìi foliannu. 

6 A “dosparthodd Dafydd hwynt 
yn ddosparthiadau ym mysg meib- 
ion Lefi, scf Gerson, Cohath, a. Me- 
rarì. 

7 I O'r “Gersoniaid 4» oedd ^*Laa- 
dan, a Simeli. 

8 Meibion Laadan; y pennaf Je- 
hiel, a Zetham, a Joel, tri. 

9 Meibion Simei; Selomith, a Ha- 
ziel, a Haran, tri. Y rhai hyn oed& 
bennau-cenedl Laadan. 

10 Meibion Simei hefyd oedd, Ja- 
hath, *Zina, a Jeus, a Berïah. Dyma 
bedwar mab Simei. 

11 A Jahath oedd bennaf, a Zizah 
yn ail: ond Jeus a Berïah nid 
*oedd nemmawr o feibion iddynt; 
am hynny yr oeddynt hwy yn un 
cyfrif, wrth dŷ ew tad. 

12 $ “Meibion OCohath; Amram, 
Ishar, Hebron, ac Uzziel, pedwar. 

13 Meibion * Amram oedd, Aaron, 
a Moses; ac í Aaron a neillduwyd 
I sancteiddio y cyssegr sancteidd- 
iolaf, efe aì feibion byth, i arogl- 
darthu ger bron yr ARGLWYDD, i'w 
wasanaethu ef, ac “i fendigo yn ei 
enw ef yn dragywydd. 

14 A Moses gwr Duw, !ei feibion 
ef a alwyd yn llwyth Lefi. 

15 " Meibion Moses oedd, Gersom, 
ac Elïezer. 

16 O feibion Gersom; "9Sebuel 
oedd y pennaf. 

l7 A meibion Elïezer oedd, * Re- 
habïah y cyntaf: Ac i Elïezer 
nid oedd meibion eraill; ond meib- 
ion Rehabïah a amlhasant yn ddir- 
fawr. 

18 O feibion Ishar; '“Selomith y 
pennaf. 

19 PO feibion Hebron; Jerïah y 
cyntaf, Amarïah yr ail, Jahaziel y 
trydydd, a Jecameam y pedwerydd. 

20 O feibion Uzziel; Michah y 
cyntaf, a Jesiah yr ail. 

91 «Meibion Merari oedd, Mahli, 
a Musi. Meibion Mahli; Eleazar, 
a 'Chis. 

22 A bu farw Eleazar, a “meibion 
nid oedd iddo ef, ond merched; a 
meibion Cis eu * brodyr *a'u prïod- 
odd hwynt. 

23 "Meibion Musi; Mahli, ac Eder, 
a Jerimoth, tri. 


—— u——- Ô nn nn n..n.neeÂ5,5^_,_Y72&/,,,,,.,,,ÊÏ ,,,AAA^^,A___^_,,,,,,,, 





d Edrych 
2 Chron, 
29, 25. 
Amos 6. 5. 
eExod.6.16, 
Num.26.57 
pen. 6. 1, 
& 


cC, 
2 Chron. $, 
14,a 29.25 
f pen, 26. 21 
2 Neu, 
Libni, 
pen, 6. 17, 


3 Neu, 
Zizah, 
ad, 11, 


4 ITeb. 
amlhasunt 
Jeibion. 


R2 Exod.6.20 


i Exod, 23.1 
Heb. ô. 4. 


k Num,6,23 


1! Edrych 
pen. 20. 23. 
24, 25 


; 
O. 


8 Exod.6.18, 
5D 
m Exod. 2, 
22. a ls, 
3 . 
n pon. 20, 2. 
9 Subael. 
pen. 241, 20. 


o pen. 26. 25 


6 Neu, 
pennaf, 


ŷ 
< pen. 21.22, 
elomoth, 


P pen.24,25 


upen.24,26, 


r pen. Z&, 29, 


y Lefiaid. 


s pen, 24L 23, 


$ Neu, 
cerautuw. 

t Edrych 
Num, 20. 
6, 8. 

u pen, 2k 30, 


24 1 Dyma feibion “ Lefi, yn ol tŷ jun! 


eu tadau, pennau euw cenedl, wrth eu 


rhifedi, dan nifer eu henwau wrth , 


Dospartlaadau 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1045. 


7 Num. 4. 3, 
a. $, 24. 

9 Neu, 
ec y mae 
yn aros. 





Cylch 
1015. 


2 Heb, 
sefyllfa. 


b Lef. 2, 4, 
c ef. 2.5,1. 
â Lef, 10,35. 
e Num, 10. 


g Exod. 20. 
20. 

a Lef, 6. 20. 
pen, 9, 29, 
&c 

8 Neu, 

' badell. 
Pe 81.3, 


f Num, 3. 
6—9, 


Cylch 
1015. 
a Lef, 10. 
1, 6. 
b Num. 8. 4. 
a.26. 61, 


eu pennau, y rhai oedd yn gwneuth- 
ur y gwaith i wasanaeth tŷ yr AR- 
GLWYDD, o fab *ugain mlwydd ac 
uchod. 

25 Canys dywedodd Dafydd, An- 
GLWYDD DDUW lsrael a roddes 
lonyddwch i'w bobl, *i aros yn Je- 
rusalem byth ; 

26 A hefyd i'r Lefiaid: ni ddyg- 
ant mwyach y tabernacl, na dim 
o'i lestri, i'w wasanaeth ef. 

27 Canys yn ol geiriau diweddaf 
Dafydd y cyfrifwyd meibion Lefi, 
o fab ugain mlwydd ac uchod: 

28 A'u “gwasanaeth hwynt ordd 
i fod wrth law meibion Aaron yng 
ngweinidogaeth tŷ yr ARGLWYDD, 
yn y cynteddau, ac yn y celloedd, 
ac ym mhuredigaeth pob sancteidd- 
beth, ac ymngwaith gweinidogaeth 
tŷ DDuw ; 

29 Yn “y bara gosod hefyd, ac ym 
2mheilliaid y bwyd-ofírwm, ac yn 
by teisenau croyw, yn “y “radell 
hefyd, ac yn y badell ffrio, ac ym 
mhob “mesur a meidroideb: 

30 Ac i sefyll bob bore i foliannu 
ac i ogoneddu yr ARGLWYDD, felly 
hefyd brydnawn : 

31 Ac i offrymmu pob offrwm 


poeth i'r ARGLWYDD “ar y bab- 


bathau, ar y newydd-loerau, ac ar 
y gwyliau gosodedig, wrth rifedi, 
yn ol y ddefod sydd arnynt yn was- 
tadol ger bron yr ARGLWYDD : 

32 Ac i gadw goruchwyliaeth pa- 
bell y cyfarfod, a f goruchwyliaeth y 
cyssegr, a goruchwyliaeth meibion 
Aaron eu brodyr, yngwasanaeth tŷ 
yr ARGLWYDD. 


PENNOD XXIV. 


1 Dosparthu meîbion Aaron yn bedwar ar hug- 
aîn o ddosparthiadau wrth goelbren. 20 
Rhannu y Cohathiaid 27 a'r Merariaid wrth 
goelbren. 


YMA ddosparthiadau meibion 

Aaron. “Meibion Aaron oedd, 
Nadab, ac Abihu, Eleazar, ac Itha- 
mar. 

2 A bu farw PNadab ac Abihu o 
flaen eu tad, ac nid oedd meibion 
iddynt: am hynny Eleazar ac Itha- 
mar a offeiriadasant. 

3 A Dafydd au dosparthodd 
hwynt, Sadoc o feibion Eleazar, ac 
Ahimelech o feibion Ithamar, yn 
ol eu swyddau, yn eu gwasanaeth. 

4 A chafwyd mwy o feibion Ele- 
azar yn llywodraethwyr nag o feib- 
ion lthamar; ac fe Ayn y rhan- 
nwyd hwynt. Yr ydoedd o feibion 


434 


I. CHRONIOL, XXIV. 


Eleazar yn bennau ar dŷ ew tadau 
un ar bymtheg; ac o feibion Itha- 
mar, yn ol tŷ eu tadau, wyth. 

5 Felly y dosparthwyd hwynt wrth 
goelbreunnau, y naill gyd â'r llall; 
canys tywysogion y cyssegr, a thy- 
wysogion êŷ DDUW, oedd o feibion 
Eleazar, ac o feibion Ithamar. 

6 A Semaiah mab Nethaneel yr ys- 
grifenydd, o Jwyth Lefi, a'u hysgrif- 
enodd hwynt ger bron y brenhin, 
a'r tywysogion, a Sadoc yr offeir- 
iad, ac Ahimelech mab Abïathar, a 
phen-cenedl yr offeiriaid, a'r Lefiaid; 
un “teulu a ddaliwyd i Eleazar, ac 
un araU a ddaliwyd i Ithamar. 

7 A'r coelbren cyntaf a ddaeth i 
Jehoiarib, a'r ail i Jedaiah, 

8 Y trydydd i Harim, y pedwer- 
ydd i Seorim, 

9 Y pummed i Malchïah, y chwech- 
ed i Mijamin, 

10 Y seithfed i Haccos, yr wyth- 
fed i “ Abïah, 

1l Y nawfed i Jesua, y degfed i 
Sechanïah, 

12 Yr unfed ar ddeg i Elïasib, y 
deuddegfed i Jacim, 

13 Y trydydd ar ddeg i Huppah, 
y pedwerydd ar ddeg i Jesebeab, 

14 Y pymthegfed i Bilgah, yr un- 
fed ar bymtheg i Immer, 

15 Y ddeufed ar bymtheg i Hezir, 
y deunawfed i Aphses, 

16 Y pedwerydd ar bymtheg ìi Pe- 
thahïah, yr ugeinfed i Jehesecel, 

17 Yr unfed ar hugain i Jachin, 
y ddeufed ar hugain i Gamul, 

18 Y trydydd ar hugain i Delaiah, 
y pedwerydd ar hugain i Maaziïah. 

19 Dyma eu dosparthiadau hwynt 
yn eu gwasanaeth, *i fyned i dŷ yr 
ARGLWYDD yn ol eu defod, dan law 
Aaron eu tad, fel y gorchymynasai 
ARGLWYDD DDUW Israel iddo ef. 

20 «I A'r lleill o feibion Lefi oedd y 
rhai hyn. O feibion Amram; *Su- 
bael: o feibion Subael; Jehdeiah. 


meibion Aaron. 


Z Heb, 
tŷ lad, 


c Neh, 12, 
Luc l. 5. 


â pen, 9, 25. 


epen. 23.16, 
Sebuel. 


21 Am fRehabiah; Isiah oedd ben |€»en.23.11. 


ar feibion Rehabïah, 


22 O'r Ishariaid; “Selomoth: O |5pen.2ê1S, 


feibion Selomoth; Jahath. 


Selomith. 


23 A meibion “Hebron oedd, Jerïah |"cn.23.19. 


y cyntaf, Amarïah yr ail, Jahaziel y 
trydydd, a Jecameam y pedwerydd. 
24 O feibion Uzziel; Michah: o 
feibion Michah; Samir. 
25 Brawd Michah oedd Isïah; o 
feibion Isiah; Zecharïah. 


26 íMeibion Merari oedd, Mahli, |!Exou,619. 
pen, 23. 2], 


a Musi: meibion Jaazïah; Beno. 





| Dosparthaadau 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1015. 


| k pen.23.22, 


27 Meibion Merari o Jaaziah; 
Beno, a Soham, a Zaccur, ac Ibri. 

98 O Mahli y daeth Eleazar, ac 
Eni bu iddo ef nyn 

29 Am Cis: mab Cis oedd, Jerah- 
meel. 

30 !A meibion Musi oedd, Mabli, 
ac Eder, a Jerimoth. Dyma feib- 
ion y Lefiaid yn ol tŷ eu tadau. 

31 A hwy a fwriasant goelbrennau 
ar gyfer eu brodyr meibion Aaron, 
ger bron Dafydd y brenhin, a Sadoc, 
ac Ahimelech, a phennau- cenedl 
yr offeiriaid a'r Lefiaid; 4e, y pen- 
cenedl ar gyfer y brawd ieuangaf. 

PENNOD XXV. 


1 Rhifedi a swyddau y cantorion. $ Eu dos- 
parlhu hwy yn bedwar dosparthiad ar hugain. 


NEILLDUODD Dafydd, a 
thywysogion y llu, tu ag at 
y gwasanaeth, o feibion. * Asaph, a 








ì pen. 25. 23. 





ru Y 





Cylch 
1015. 


8 pen. 6. 29, 
99, 44. 










































































| phwydent â thelynau, ac â nablau, 
ac â symbalau; a nifer y gweithwyr 
| yn ol eu gwasanaeth ydoedd: 

| | 20 feibion Asaph; Zaccur, a Jo- 
? Jemrelah, | 8eph, a. Nethanïah, 2 Asarelah, meib- 

«8... |ion Asaph, dan law Asaph, yr hwn 
| oedd yn prophwydo wrth law y 
| brenhin. 
| 3 O Jeduthun: meibion Jeduthun ; 
EN Gedalïah, a *Seri, a Jesaiah, a Has- 
s Trwy gyf- | abïah, Mattithïah, *chwech, dan law 

nfsime, | Jeduthun eu fad, ar y delyn yn 
prophwydo, i foliannu âc i glodfori 
yr ARGLWYDD. 

4 O Heman: meibion Heman; 
Buccïah, Mattanïah, *Uzziel, $Se- 
buel, a Jerimoth, Hananïah, Hanani, 
Eliathah, Gìdalti, a Romamtìi-ezer, 
Josbecasah, M3lothi, Hothir, a Ma- 
hazioth : 

5 Y rhai hyn oll oedd feibion He- 
man, gweledydd y brenhin " y'ngeir- 
iau Duw, i ddyrchafu y corn. Duw 
hefyd a roddes i Heman bedwar ar 
ddeg o feibion, a thair o ferched. 

6 Y rhai hyn oll oedd dan law eu 
tad yn canu yn nhŷ yr ARGLWYDD, 
â symbalau, a nablau, a thelynau, i 
wasanaeth tŷ DDUw ; “yn ol *trefn 
y brenhin i Asaph, a Jeduthun, a 
Heman. 

7 A'u nifer hwynt, ynghyd â'u 
brodyr dysgedig y'mnghaniadau yr 
ARGLWYDD, Sef pob un cyfarwydd, 
oedd ddau cant pedwar ugain ac 
wyth. 

8 T A hwy a fwriasant goelbren- 
nau, cylch yn erbyn cylch, bychan 
a mawr, a a disgybl. 





5 Neu, 
Azareel, 
ad. 18. 


6 Neu, 
Subael, 
ad. 20, 


7 Neu, yn 
achosion. 


bad,2. 
$ Heb, llaw, 


c 2 Chron, 
Zua, 





409 


I. CHRONICL, XXV. 





y cantorion. 





9 A'r coelbren cyntaf a ddaeth 
dros Asaph i Joseph: yr ail i Ge- 
dalïah; efe, a'i feibion ai frodyr 
oedd ddeuddeg. 

10 Y trydy dd i Zaccur; efe, a'i 
feibion a'i Tod oedd ddeuddeg, 

l1l Y pedwerydd i Isri; efe, a'i 
feibion a1 frodyr oedd ddeuddeg, 

12 Y pummed i Nethanïah, efo, 
a'i feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg. 

13 Y chweched i Buccïah; efe, a'i 
feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg. 

l4 Y seithfed i Jesarelah; efe, a'ì 
feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg. 

15 Yr wythfed i Jesaiah; efe, ai 
feibion a'i írodyr oedd ddeuddeg, 

TG nawfed i Mattanïah; efe, a1 
feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg. 

17 Y degfed i Simei; efe, a'i feib- 
ion a'j frodyr oedd ddeuddeg, 

18 Yr unfed ar ddeg i Azareel; efe, 
a'i feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg, 

19 Y deuddegfed i Hazabïah ; efe, 
a'i feibion a'i frodyr oedd, ddeuddeg. 

20 Y trydydd ar ddeg i Subael; efe, 
a'ì feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg. 

21 Y pedwerydd ar ddeg i Mat- 
tithïah; efe, aì feibion a'i frodyr 
oedd, ddeuddeg. 

22 Y pymthegfed i Jerimoth; cfe, 
a'i feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg. 

23 Yr unfed ar bymtheg i Ha- 
nanïah; efe, aì feibion aì frodyr 
oedd ddeuddeg. 

24 Y ddeufed ar bymtheg i Jos- 
becasah; efe, aì feibion a1 frodyr 
oedd ddeuddeg. 

25 Y deunawfed i Hanani; efe, a'i 
feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg. 

26 Y pedwerydd ar bymtheg i 
Mâlothi; efe, ai feibion a'i frodyr 
oedd ddeuddeg. 

27 Yr ugeinfed i Eliathah; efe, a'i 
feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg. 

28 Yr unfed ar hugain i Hothir; 
efe, i ì feibion a'i frodyr oedd ddeu- 


yn 

CRIST 
Cylch 
1015. 


eg. 

29 Y ddeufed ar hugain i Gìdalti; 
efe, a'ì feibion a'i frodyr oedd, ddeu- 
ddeg. 

30 Y tr ydydd ar hugain i Mahaz- 
ioth; efe, a'ì feibion a1 frodyr oedd 
ddeuddeg. 

31 Y pedwerydd. ar hugain. i Ro- 
mamtì-ezer; efe, a'i feibion a'i frod- 
yr oedd ddeuddeg. 


PENNOD XXVI. 


1 Dosparthiadau y porthorion. 193 Rhannu 
iddynt y pyrth wrth goelbren. 20 Y Lefiaid 
y rhai oedd ar y irysorau. 29 Swyddogion 
a barnwyr. 


Dosparthiadau 








M 
A O'r Corhiaid yr oedd * Mesele- 
mïah mab Core, o feibion > Asaph. 

2 A meibion Meselemïah oedd, Ze- 
charïah y cyniaf-anedig, Jediael yr 
'ail, Zebadïah y trydydd, Jathniel y 
pedwerydd, 

3 Elam y pummed, Jehohanan y 
chweched, Elioenai y seithfed. 

4 A meibion Obed-edom ; Semaiah 
y cyntafanedig, Jehozabad yr ail, 
Joah y trydydd, a Sachar y ped- 
werydd, a Nethaneel y pummed, 

5 Ammiel y chweched, * Issachar 

y seithfed, Peulthai yr wythfed: 
' canys Duw a'i bendithiodd ? ef. 
6 Ac ì Semaiah ei fab ef y ganwyd 
meibion, y rhai a arglwyddiaethas- 
ant ar dŷ eu tad: canys cedyrn o 
|nerth oeddynt hwy. 

7 Meibion Semaiah ; Othni, a Re- 
phael, ac Obed, Elzabad;; ei frodyr 
ef oedd wŷr nerthol, sef Elihu, a 
Semachïah. 
| 8 Y rhai hyn oll o feibion Obed- 
edom: hwynt-hwy, a'u meibion, a'u 
brodyr, yn wŷr nerthol mewn cryf- 
der, tu ag at y weinidogaeth, oedd 
| dri ugain a dau o Obed-edom. 
| 9Aci Meselemïah, yn feibion ac 
yn irodyr, 47* oedd tri ar bymtheg o 
| wŷr nerthol. 

10 O “Hosah hefyd, o feibion Me- 
rari, yr oedd meibion; Simri y pen- 
naf, (er nad oedd efo gyntaf-anedig, 
eto ei dad a'i gosododd ef yn ben;) 
11 Hilciïah yr ail, Tebalïah y tryd- 


Cyn 
CRIST 
Cylch | 
1015. 


2 Neu 
Selemïah, 
d.l4 





3 Neu, 
Abïasaph, 
pen. 6. 51. 
a 9.19. 





| 


* Heb, 
Issaschar. 


5 Sef, 
OLed-edom, 
pen, 13. 14. 








a pen, 16. 
os, 


ydd, Zecharïah y pedwerydd: holl 
feibion a. brodyr Hosah oedd dri ar 
ddeg. 

12 Ym mhlith y rbai hyn yr oedd 
dosparthiadau y porthorion, sef ym 
mhlith y pennaethiaid, ac iddynt 
oruchwyliaeth ar gyfer eu brodyr i 
wasanaethu yn nhŷ yr ARGLWYDD. 

13 A hwy a fwriasant goelbren- 
nau, êfychan a mawr, yn ol tŷ eu 

tadau, am bob porth, 
mne l4 A choelbren "Selemïah a syrth- 
ad.1.. _ |iodd tu a'r dwyrain : a (Jos Zecha- 
rïah ei fab, cynghorwr deallcar, y 
bwriasant hwy goelbrennau; ai 
goelbren ef a ddaeth tu o'r gogledd. 
15 I Obed-edom tu a'r dehau, ac 
*S*f, cyn | i'w feibion, «y daeth tŷ * Asuppim. 

Man | 161 Suppim, a Hosah, tu a'r gor- 
_ llewin, gyd â phorth Sâlecheth, yn 
Tren, 10.| ffordd y “rhiw, yr oedd y naill or- 
2 chron.o, | uchwyliaeth ar gyfer y llall. 

_ | 17 Tu a'r dwyrain yr oedd chwech 
| o Lefiaid, tu a'r gogledd pedwar beu- 


6 Nen, dros 
fychan. 








456 


I. CHRONICL, XXVI. 
ddosparthiad y porthorion : | nydd, tu a'r dehau pedwar beunydd 


y porthorion. 










a thu ag Asuppim dau a dau. 

18 A Pharbar tu a'r gorllewin, ped- 
war ar y ffordd, a dau yn Parbar. 

19 Dyma ddosparthiadau y porth- 
orion, o feibion Core, ac o feibion 
Merari. 

20 4 Ac o'r Lefiaid, Ahïah oedd ar 
? drysorau- tŷ DDUW, ac ar drysorau 
y pethau cyssegredig. 

21 Am feibion ZLaadan: meibion y 
Gersoniad Laadan, pennau tylwyth 
Laadan y Gersoniad, oedd, *? Jehïeli. 

22 Meibion Jehïeli; Zetham, a 
Jôel ei frawd, oedd ar drysorau tŷ 
yr ARGLWYDD. 

23 O'r Amramiaid, a'r Ishariaid, 
o'r Hebroniaid, 4'r Uzzieliaid : 

24 A “Sebuel mab Gersom, mab 
Moses, oedd olygwr ar y trysorau. 

25 A'i frodyr ef o Eleazar; Reha- 
bïah ei fab ef, a Jesaiah ei fab yntau, 
a Joram ei fab yntau, a Zichri ei 
fab yntau, a “Selomith ei fab yntau. 

26 Y Selomith hwnnw aì frodyr 
ocdd ar holl drysorau y pethau cys- 
segredig a cyssegrasai Dafydd fren- 
hin, a'r tadau pennaf, a thywysogion 
y miloedd a'r cannoedd, a thywys- 
ogion y llu. 

27 O'r rhyfeloedd ac o'r yspail y 
cyssegrasant bethau ì gynnal tŷ yr 
ARGLWYDD. 

28 A'r hyn oll a gyssegrodd Sa- 
muel *y gweledydd, a Saul mab Cis, 
ac Abner mab Ner, a Joab mab 
Serfiah, a phwy bynnag a gyssegr- 
asai ddm, yr oedd efe dan law 
Selomith a'i frodyr. 

29 4 O'r Ishariaid, Cenanïah a'i 
feibion oed yn Israel fyn swydd- 
ogion, ac yn farnwyr, ar y gwaith 
oddi allan. 

30 O'r Hebroniaid, Hasabïah a'i 
frodyr, meibion nerthol, mil a saith 
gant, oed mewn swydd 47 Israel, 
o'r tu hwn i'r Iorddonen tu a'r gor- 
llewin, yn holl waith yr ARGLWYDD, 
ac y'ngwasanaeth y brenhin. 

31 O'r Hebroniaid, £Jerïah oedd 
ben o'r Hebroniaid, yn ol cenhedl- 
aethau ei dadau: yn y ddeugeinfed 
ílwyddyn o deyrnasiad Dafydd y 
ceisiwyd hwynt, a chafwyd yn eu 
mysg hwy wŷr cryfion nerthol, *yn 
Jazer Gilead. 

32 A'i frodyr ef yn feibion nerthol 
oedd, ddwy fil a saith gant o bennau- 
cenedl: a Dafydd y brenhin a'u go- 
sododd hwynt ar y Reubeniaid, a'r 
Gadiaid, a hanner llwyth Manasseh, 





b Ma]. 3, 10, 


2 Neu, 
Iibni. 
pen. 6. 17, 


3 Neu, 
Jehael, 
pen. 23. 8. 
a 29. 8. 


c pen, 29. 
16, 


d pen. 23, 
18, 


el Sam, 9, 
9. 


f pen. 23. 4. 


— co 4. Ï0/0ÂôÂ/_____________^_^_^_^__^___Ô___Ô_^Ô_^__^Ô_^^^Ô_^_Ô_^_Ô_^_^_^_^_^Ô_^Ô_^_^_^,A,.,^_Ŵ_ŴÎ_,^___ _ __,,____^_^^,^,_^,.^__,_,_^_^_^_^_,____,,,,____ _ __,______________ ,,98 5. .,,,,.,,,,,_____A_h)._. 
— 


& pen, 29. 
9, 


h Edrych 
Jos, 21. 39. 


Y deuddeg tywysog. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1015. 


î 2 Chron, 
19. 11. 





a 2 Sam. 23. 


8. 
pen.ll.11. 


2 Neu, 


Dodo, 
2 Sam, 23. 
9. 


9 Neu, 
swyddog. 





c 2 Sam, 23. 
pen, 11. 26. 


d pen. ll, 
| 4pen, ll. 


, 
Tecoiad. 


enen, ll, 
2. 


£2 Sam, 21, 
18. 


h 2 Sumn.29. 
28. 


ym mhob gorchwyl Duw, a 'zorch- 
wyl y brenhin. 
PENNOD XXVIL 


1 Y deuddeg tywysog am bob mìîs. 16 Pennaeth- 
iaid y deuddeg llwyth. 28 Rhwystro cyfrif 

y bobl, 25 Amryw swyddogion Dafydd. 

EDAIR mil ar hugain oedd pob 
dosparthiad o feibion Jsrael 
dan eu rhif, yn bennau-cenedl, ac 
yn dywysogion miloedd a chan- 
noedd, a'u swyddogion yn gwasan- 
aethu y brenhin ym mhob achos o'r 
dosparthiadau, yn dyfod ì mewn, 
ac yn myned allan, o fis i fis, trwy 
holl fisoedd y flwyddyn. 

2 Ar y dosparthiad cyntaf, dros y 
mis cyntaf, y?' oedd *Jasobeam mab 
Zebdiel; ac yn ei ddosparthiad ef 
yr oedd, pedair mil ar hugain. 

3 O feibion Peres yr oedd y pen- 
naf o holl dywysogion y llu dros y 
mis cyntaf. 

4 Ac ar ddosparthiad yr ail mis 
yr oedd * Dodai yr Ahohiad, ac o'i 
ddosparthiad ef yr oedd Micloth 
hefyd yn gapten; ac yn ei ddos- 
parthiad ef bedair mil ar hugain. 

5 Trydydd tywysog y llu dros y 
trydydd mis oedd. Benaiah mab Je- 
hoiada yr *offeiriad pennaf; ac yn ei 
ddosparthiad ef bedair mil ar hugain. 

6 Y Benaiah hwn oedd “gadarn ym 


| mhlith y Geg ar hugain, ac oddi ar 


y deg ar hugain ; ac yn ei ddosparth- 
iad ef yr oedd Amizabad ei fab ef. 

7 Y pedwerydd dros y pedwerydd 
mis oedd “Asahel brawd Joab, a Ze- 
badïah ei fab ar ei ol ef; ac yn ei 
ddosparthiad ef bedairmil ar hugain. 

8 Y pummed dros y pummed mis 
oedd dywysog, Samhuth yr Izrah- 
iad ; ac yn ei ddosparthiad ef bed- 
air mil ar hugain. 

9 Y chweched dros y chweched 
mis oedd “Ira mab Icces y *Tecoad; 
ac yn ei ddosparthiad ef bedair mil 
ar hugain. 

10 Y seithfed dros y seithfed mis 
oedd * Heles y Peloniad, o feibion 
Ephraim ; ac yn eì ddosparthiad ef 
bedair mil ar hugain. 

ll Yr wythfed dros yr wythfed 
mis ocdd 'Sibbechai yr Husathiad, 
o'r Zarhiaid ; ac yn eì ddosparthiad 
ef bedair mil ar hugain. 

12 Y nawfed dros y nawfed mis 
oedd * Abïezer yr * Anathothiad, o'r 
Benjaminiaid ; ac yn ei ddosparth- 
iad ef bedair mil ar hugain. 

13 Y degfed dros y degfed mis 


oedd " Maharai y Netophathiad, o'r 


L CHRONIOCL, XXVII. 


Zerhiaid; ac yn eì ddosparthiad ef| 
bedair mil ar hugain. 

14 Yr unfed ar ddeg dros yr unfed 
mis ar ddeg oedd ' Benaiah y Pira- 
thoniad, o feibion Ephraim; ac yn ei 
ddosparthiad ef bedair mil arhugain. 

15 Y deuddegfed dros y deuddeg- 
fed mis oedd * Heldai y Netophath- 
iad, o Othniel; ac yn ei ddosparth- 
iad ef bedair mil ar hugain. 

16 Ac ar lwythau Israel: ar y 
Reubeniaid, Elïezer mab Zichri 
oedd dywysog: ar y Simeoniaid, 
Sephatiah mab Maachah : 

l7 Ar y Lefiaid, “ Hasabïah mab 
Cemuel : ar yr Aaroniaid, Sadoc:: 

18 Ar Judah, 'Elihu, un o frodyr 
Dafydd: ar “Issachar, Omri mab 
Michael : 

19 Ar Zabulon, Ismaiah mab Oba- 
dïah: ar Naphtali, Jerimoth mab 
Agriel: R 

20 Ar feibion Ephraim, Hosea mab 
Azazïah: ar hanner llwyth Manas- 
seh, Jôel mab Pedaiah : 

21 Ar hanner wyth Manasseh 
yn Gilead, Ido mab Zecharïah: ar 
Benjamin, Jaasiel mab Abner: 

22 Ar Dan, Azariel mab Jeroham. 
Dyma dywysogion llwythau Israel. 

23 4 Ond ni chymmerth Dafydd 
eu rhifedi hwynt o fab ugain 
mlwydd ac isod ; canys " dywedasai 
yr ARGLWYDD yr amlhâi efe Israel 
megis sêr y nefoedd. 

24 Joab mab Serfiah a ddechreu- 
odd gyfrif, ond ni orphenodd efe, 
am fod o achos hyn "lidiowgrwydd 
yn erbyn lsrael, ac nid aeth y cyf- 
rif hwn ym mysg cyfrifon chronicl 
y brenhin Dafydd. 

25 Y Ac ar drysorau y brenhin y? 
oedd Azmafeth mab Adiel: ac ar y 
trysordai yn y meusydd, yn y din- 
asoedd, yn y pentrefi hefyd, ac yn 
y tyrau, yr oedd Jehonathan mab 
Uzzïah. 

26 Ac ar weithwyr y maes, y rat 
oedd yn llafurio y ddacar, yr oedd 
Ezri mab Celub. 

27 Ac ar y gwinllannoedd yr oedd 
Simei y Ramathiad: ac ar yr hyn 
oedd yn dyfod o'r gwinllannoedd 
i'r selerau gwin, yr oedd Zabdi y 
Siphmiad. 

28 Ac ar yr olew-wydd, a'r syco- 
morwydd, y rhai oedd yn y dyffryn- 
oedd, 47 oedd Baalhanan y Gederiad : 
ac ar y selerau olew y> oedd Joas. 

29 Ac ar yr ychain pasgedig yn 
Saron, yr oedd Sitrai y Saroniad: 


Swyddogion Dafydd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1015. 


Í nen, ll. 
ôl, 


k pen, 26, 
9U. 


i ì Sam. 16. 
6, Eliab. 

T7 Heb, 
Issaschar. 


m Gen, l5. | 
6 


Cylch 
1017. 


n 2 Sam. 24, 
15. 
pen. 21. 7. 


Cylch 
1015, 





£37 





Dafydd yn datgan 


ac ar yr ychain yn y dyffrynoedd, 

yr oedd Saphat mab Adlai. 

30 Ac ar y camelod 4y oedd Obil 
yr Ismaeliad:: ac ar yr asenod Jeh- 
deiah y Meronothiad. 

91 Ac ar y defaid vyr oedd Jaziz 
yr Hageriad. Y rhai hyn oll oedd 
dywysogion y golud eiddo y bren- 
hin Dafydd. 

32 A Jehonathan ewythr Dafydd 
frawd ei dad oedd gynghorwr, gwr 
doeth, ac ysgrifenydd: Jehiel hef- 
yd *9mab Hachmoni oedd gyd â 
meibion y brenhin. 

33 Ac "Ahitophel oedd gynghorwr 
y brenhin ; a PHusai yr Arciad oedd 
gyfaill y brenhin. 

94 Ac ar ol Ahitophel y» oedd Je- 
hoiada mab Benaiah, ac Abïathar: a 
thywysog llu y brenhin oedd «Joab. 

PENNOD XXVIII. 

1 Dafydd, y'ngŵydd yr .holl bobl, yn datgan 
daioni Duw îddo ef, a'i addewid i'w fab 
Solomon, ac yn eu hannog hwynt $ ofni Duw : 
9, 20 yn rhoî cysur yn Solomon â adeiladu 
y deml; 11 yn dangos iddo eî dull a'i phor- 
treiad hî, ac yn rhoddi iddo aur ac arian 
i'w gwneuthur hâ. 


A DAFYDD a gynhullodd holl 
a dywysogion Israel, tywysogion 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1015. 





moniad, 
o 28am, 15. 
12 


p sen H Ja 
97.a16.16. 


8 pen. ll, 6. | 


» pen. 7. y llwythau, a Pthywysogion y dos- 
Ag parthiadau, y rhai oedd yn gwas- 
anaethu y brenhin, tywysogion y 
miloedd hefyd, a thywysogion y 
cpen.97.. | cannoedd, a “thywysogion holl olud 
2Neu,. | ae meddiant y brenhin, a'i feibion, 
yN Mud | gyd â'r * ystafellyddion, a'r * cedyrn, 
eunuch- |a, phob un grymmusol o nerth, i 
â pen. u. |Jerusalem. 


2A chyfododd Dafydd y brenhin 
ar ei draed, ac a ddywedodd, Gwran- 
dêwch arnaf fi, fy mrodyr, am pobl; 
'"2S»m.T. |" Myfi a /eddyltais yn fy nghalon 
adeiladu tŷ gorphwysfa 1 arch cyf- 
rps,99.5. | ammod yr ARGLWYDD, ac ì fystôl- 
“195.7.. | draed ein DUw ni, a mi a barotto- 
ais tu ag at adeiladu. 
3 Ond DUW a ddywedodd wrth- 
szSam.7. | yf, ENid adeiledi di dŷ i'm henw i, 
1Bren,53. Canys rhyfelwr fos, a gwaed a 
pen. 22. 8. | gywelltaist. 
| 4 Er hynny ARGLWYDD DDUW Is- 
rael am hetholodd i o holl dŷ fy 
nhad, i fod yn frenhin ar Israel yn 
>»Gen.49.3.| dragywydd: canys Judah a ddewis- 
s.69.7. | Odd efe yn llywiawdwr; ac o dŷ Ju- 
(1am 1c. | ah, 'tŷ fy nhad i, ac “o feibion fy 
1 ad, efe a fynnai i mi deyrnasu ar 
holl Israel: | 
5 !Ac o'm holl feibion innau, (can- 
ys llawer o feibion a roddes yr 
ARGLWYDD ì mi,) efe hefyd a ddew- 





k 1 Sam,16. 
by:h 


lpen 23.1, 





428 


I OCHRONICL, XXVIII. 


daioni Duw. 





isodd Solomon fy mab, i eistedd| _ Cyn 
ar orseddfa brenhiniaeth yr An-! 9RIST 


Cylch 
GLWYDD, ar Israel. 1015. 


6 Dywedodd hefyd wrthyf, " Solo- | m2 Sam.7. 


mon dy fab, efe a adeilada fy nhŷ peu: 22 9, 


a'm cynteddau i; canys dewisais ef | , cm! 


yn fab i mi, a minnau a fyddaf iddo 
ef yn dad. 

7 A'i frenhiniaeth ef a sicrhâf yn 
dragywydd, os efe a ymegnïa i 
wneuthur fy ngorchymynion a'm 
barnedigaethau i, megis y dydd hwn. 

8 Yn awr gan hynny, y'ngŵydd 
holl Israel, cynnulleidfa yr An- 
GLWYDD, a lle y clywo ein Duw ni, 
cedwch a cheisiwch holl orchymyn- 
ion yr ARGLWYDD eich Duw, fel y 
meddiannoch y wlad dda Aon, ac y 
gadawoch hi yn etifeddiaeth i'ch 
meibion ar eich ol yn dragywydd. 

9 A thithau Solomon fy mab, 
adnebydd Dpuw dy dad, a zwasan- 
aetha ef â chalon berffaith, ac â 
meddwl ewyllysgar: canys yr " AR- 
GLWYDD sydd yn chwilio yr holl 
galonnau, ac yn deall pob dychym- | » 
myg meddyliau. O cheisi ef, tì a'i 
cei; ond os gwrthodi ef, efe a'th 
fwrw di ymaith yn dragywydd. 8 5012. 

10 Gwel yn awr mai yr ARGLWYDD | D1t.2.23. 
a'th ddewisodd di i adeiladu tŷ y 
cyssegr : ymgryfhâ, a gwna. 

11 $ Yna y rhoddes Dafydd i Solo- 
mon ei fab “bortreiad y porth, a'ì dai, 
a'i selerau, a'i gellau, a'i ystafelloedd | 10, 
oddi fewn, a thŷ y drugareddfa, a 

12 A phortreiad yr hyn oll a oedd 
ganddo trwy yr yspryd, am gyn- 
teddau tŷ yr ARGLWYDD, ac am 
yr holl ystafelloedd o amgylch, am 
drysorau tŷ DDUw, ac am drysorau 
y petnau cyssegredig: 

13 Ac am ddosparthiadau yr offeir- 
iaid a'r Lefiaid, ac am holl waith 
gweinidogaeth tŷ yr ARGLWYDD, ac 
am holl lestri gwasanaeth tŷ yr AR- 
GLWYDD. 

14 Ffe a roddes o aur wrth bwys, 
vr pethau o aur, tu ag at holl lestri 
pob gwasanaeth, ac ariam i'r holl 
lestri arian, mewn pwys, tu ag at 
holl lestri pob math ar wasanaeth : 

15 Sef pwys y canhwyllbrenni aur, 
au lampau aur, wrth bwys i bob 
canhwyllbren ac i'w lampau: ac i'r 
canhwyllbrennau arian wrth bwys, 

i'r canhwyllbren ac i'w lampau, yn 
ol gwasanaeth pob canhwyllbren. 

16 Aur hefyd dan bwys, tu ag at 
fyrddau y bara gosod, ì bob bwrdd; 
ac arian i'r byrddau arian; 


1 Bren, 8. 


o Edrych 
Exod. 25, 


n 1 Sam, 16, 


aa “ 
—————— a —_—_—_—_—_ ———_—_ ——_— ————————————  ENENSESDLL L..,.,jv.L  ,.,.,5A,,,,,,5,,,,,A^/,.ŴŶ.ŴÎ,Ŵ,Ŵ,.Ŵ,ŴŴŴ..._..3 








Rhoddion Dafydd I. CHRONIOCL, XXIX. al adeiladw'y deml. 
Cyn 17 Ac aur pur i'r cigweiniau, ac | 5 Yr aur i'r gwaith aur, a'r arian, OH 
FC En ir phïolau, ac i'r dysglau, ac i'r | i'r arian; a thu ag at yr holl waith, 1 

ylc . 

1015. | gorflychau aur, wrth bwys pob gor- | trwy law y rhai celfydd. Pwy hef- 
flwch : ac i'r gorflychau arian wrth | yd a ymrŷdd yn ewyllysgar i *ym- “He. 
bwys pob gorflwch ; gyssegru heddyw i'r ARGLWYDD? law. 

18 Ac i allor yr arogl-darth, aur | 6 Yna tywysogion y teuluoedd, a 
pur wrth bwys; ac aur i bortreiad | thywysogion llwythau Israel, a thy- 
P1Sam.4. | cerbyd Py cerubiaid oedd yn ym- | wysogion y miloedd a'r cannoedd; 
I Bren.e. ledu, ac yn gorchuddio arch cyf- | a “swyddogion gwaith y brenhin, a i pên. 57. 
2,4 ammod yr ARGLWYDD. offrymmasant yn ewyllysgar, a 
tEdryh | 19 Hyn oll, ebe Dafydd, 1a wnaeth | 7 Ac a roddasant tu ag at wasan- 
«2. _  |yr ARGLWYDD i mi ei ddeall mewn | aeth tŷ Dpuw, bìîm mil o dalentau 
ysgrifen, trwy ei law ef arnaf fi, se/ | aur, a deng mil o sylltau, a deng 
holl waith y porireiad hwn. mil o dalentau arian, a deunaw mil 
20 A dywedodd Dafydd wrth So- | o dalentau pres, a chân mil o dal- 
'Dent.31. |]omon ei fab, ' Ymgryfhâ, ac ymeg- | entau haiarn. 
Jos.1.6, |nïa, a gweithia; nac ofna, acna ar- |. 8 A chyd âr hwn y ceid meini, 
pen.22.12. | Swyda : canys yr ARGLWYDD DDUW, | hwy a'w rhoddasant i drysor tŷ yr 
fy Nuw i, fydd gyd â thi; nid ym- | ARGLWYDD, trwy law *Jehiel y Ger- |*j2n-*ê 
edy efe â thi, ac ni'th wrthyd, nes | soniad. | 
gorphen holl waith gwasanaeth tŷ | 9 A'r bobl a lawenhasant pan off- 
yr ARGLWYDD. rymment o'u gwirfodd; am eu bod 
21 Wele hefyd ddosparthiadau yr | â chalon berffaith yn ewyllysgar yn 
offeiriaid a'r Lefiaid, ìi holl wasan- | offrymmu i'r ARGLWYDD: a Dafydd 
aeth tŷ DDUW, a chyd â thi y | y brenhin hefyd a lawenychodd â. 
*Exod.95. | maen yn yr holl waith, a *phob un | llawenydd mawr. | 
a36.i,2. | ewyllysgar cywraint ìi bob gwasan- | 10 4 Yna y bendithiodd Dafydd 
aeth; y tywysogion hefyd a'r bobl | yr ARGLWYDD yngŵydd yr holl 
oll fyddant wrth dy orchymyn yn | dyrfa, a dywedodd Dafydd, Bendig- 
gwbl edig wyt ti, ARGLWYDD DDUW ls- 
PENNOD XXIX. rael, ein tad ni, o dragywyddoldeb 
1 Dafydd, trwy eî esampl eî hun, a'i eiriol, 6 hyd dragywyddoldeb. | 
yn per$ â'r tywysogion ac â'r bobl of rymmu ll fI (i, ARGLWYDD, y mae mawr- | í Mau. 6. 
yn ewyllysgar, 10 Dïolch Dafydd a'i weddi. | edd, a eallu. a co oniant omch ari MW 
20 Y bobl, wedî bendithio Duw, ac aberthu | €c< 4 SaUu, a gog ; 8 _ 
iddo, yn gwneuthur Solomon yn frenhin, 26 | iaeth, a harddwch : canys y cwbl yn | pit.s.12. 
Yr hŷd y teyrnasodd Dafydd, a'i farwol- | y nefoedd ac yn y ddaear sydd 
aeth ef. eiddot ti; y deyrnas sydd eiddot 

1015. NA y dywedodd Dafydd y | ti, ARGLWYDD, yr hwn hefyd a ym- 

brenhin wrth yr holl dyrfa, | ddyrchefaist yn ben ar bob peth. 
Duw a ddewisodd yn unig fy mab | 12 Cyfoeth hefyd ac anrhydedd a 
* pon. 22. Solomon, ac y mae efe “yn ieuangc, | ddeuant oddi wrthyt ti, a thi sydd 
"“'* |ac yn dyner, a'r gwaith sydd fawr; | yn arglwyddiaethu ar bob peth, ac 
canys nid i ddyn y ae y llys, ond | yn dy law di y :mae nerth a chad- 
i'r ARGLWYDD DDUW. ernid; yn dy law di hefyd y mae 
2 Ac â'm holl gryfder y parottoais | mawrhâu, a nerthu pob dim. 
i dŷ fy Nuw, aur ir gwaith aur,ac |. 13 Ac yn awr, ein Duw mni, yr 
|arian ir arian, a phres i'r pres, a | ydym ni yn dy foliannu, ac yn clod- 
haiarn i'r haiarn, a choed i'r gwaith | fori dy enw gogoneddus. 
>Edrych, |coed; Pmeini onix, a meini gosod, | 14 Eithr pwy ydwy/fi, a phwy yw 
, ^^” |meini carbunculus, ac o amryw liw, | fy mhobl i, fel y caem ni rym i off- 
gc r5|a phob maen gwerthfawr, a meini | rymmu yn ewyllysgar fel hyn? canys 
marmor yn aml. oddi wrthyt ti y 2&ae pob peth, ac 
3 Ac etto am fod fy ewyllys tu a | o'th law dy hun y rhoisom i ti. 
thŷ fy Nuw, y mae gennyf o'm | 15 O herwydd €dïeithriaid gydym |*?»39.12. 
heiddo fy hun, aur ac arìan, 4? | ni ger dy fron di, ac alltudion fel| 1Perzu. 
hwn a roddaf tu ag at dŷ fy Nuw; | ein holl dadau: “fel cysgod gw ein | ps. 90. 9. 
heb law yr hyn oll a barottoais tu | dyddiau ni ar y ddaear, ac nid oes| ana 
a'r tŷ sanctaidd: 3 ymaros. a 
4 'Tair mil o dalentau aur, o aur | 16 O ARGLWYDD ein DUW, yr| 
*J Bren.9. | €Ophir; a saith mil o dalentau arian | holl amlder hyn a barottoisom ni i 








puredig, i oreuro parwydydd y fai: 





439 











adeiladu i ti dŷ i'th enw sanctaidd, 


Gwneuthur Solomon 


Cyn 
CRIST 
1015. 





i1 Sam, 16. 
pen. 29. 9. 


4 Neu, 
chadarnhd. 


Cyn 
CRIST 
1015. 





a] Bren. 2. 
â6, 


bl Bren, 3. 


1 Chron.16. 
39. a.21, 99. 


El] Dren.]l. 
95, 39, 





o'th law di y mae, ac eiddot ti yd- 
yw oll. 

17 Gwn hefyd, O fy NUW, mai ti 
sydd iyn profi y galon, ac yn ym- 
foddloni mewn eyfiawnder. Myfi yn 
uniondeb fy nghalon, o wirfodd a 
offrymmais hyn oll; ac yn awr y 
gwelais dy bobl a gafwyd yma yn 
offrymmu yn ewyllysgar i ti, a hyn- 
ny mewn llawenydd. 

18 ARGLWYDD DDUW Abraham, 
Isaac, ac Israel, ein tadau, cadw 
hyn yn dragywydd ym mryd medd- 
yliau calon dy bobl; a *pharottoa 
eu calon hwynt attat ti. 

19 A dyro i Solomon fy mab galon 
berffaith, ìi gadw dy orchymynion, dy 
dystiolaethau, a'th ddeddfau, ac i'w 
gwneuthur Awymn£ oll, ac i adeiladu 
y llys yr hwn y darperais iddo. 

20 1 Dywedodd Dafydd hefyd wrth 
yr holl dyrfa, Bendithiwch, attolwg, 
yr ARGLWYDD eich Duw. A'r holl 
dyrfa a fendithiasant ARGLWYDD 
DDUW eu tadau, a blygasant eu 
pennau, ac a ymgrymmasant i'r AR- 
GLWYDD, ac i'r brenhin. 

21 Aberthasant hefyd ebyrth i'r 
ARGLWYDD, a thrannoeth ar ol y 
dydd hwnnw yr aberthasant yn 
boeth-offrymmau i'r ARGLWYDD, fil 
o fustych, mil o hyrddod, a mil o 
ŵyn, a'u dïod-offrymmau, ac ebyrth 
yn llïosog, dros holl Israel: 

22 Ac a fwyttasant ac a yfasant 
ger bron yr ARGLWYDD y diwrnod 
hwnnw mewn llawenydd mawr. A 
£ gosodasant Solomon mab Dafydd 
yn frenhin yr ail waith ; ac ennein- 


II. CHRONIOL, I. 


yn frenhan. 

iasant ef i'r ARGLWYDD yn flaenor, | _ Cyn 
a Sadoc yn offeiriad. UB 

23 Felly yr eisteddodd Solomon: —— 
ar orseddfa yr ARGLWYDD yn fren- 
hin, yn lle Dafydd ei dad, ac a 
lwyddodd; a holl Israel a wran- 
dawsant arno. 

24 Yr holl dywysogion hefyd a'r 
cedyrn, a chyd â hynny holl feib- 
ion y brenhin Dafydd, 'a roddasant 'Edrych , 


eu dwylaw ar fod dan Solomon y |» 
brenhin. 1 

25 A'r ARGLWYDD a fawrygodd 
Solomon yn rhagorol y'ngŵydd holl 
Israel, ac "a roddes iddo ogoniant 
brenhinol, math yr hwn ni bu i un 
brenhin o'i flaen ef yn Israel. 

26 4 Felly Dafydd mab Jesse a 
deyrnasodd ar holl Israel. 

27 "A'r dyddiau y teyrnasodd efe 
ar Israel oedd ddeugain mlynedd: 
9 saith mlynedd y teyrnasodd efe yn 
Hebron, a thair blynedd ar ddeg ar 
hugain y teyrnasodd efe yn Jeru- 
salem. 

28 Ac efe a fu farw mewn oedran 
teg, yn gyflawn o ddyddiau, cyfoeth, 
ac anrhydedd: a Solomon ei fab a 
deyrnasodd yn ei le ef. 

29 Ac am weithredoedd cyntaf a 
diweddaf y brenhin Dafydd, wele, y 
maent yn ysgrifenedig y'ngeiriau 
Samuel y gweledydd, ac y'ngeiriau 
Nathan y prophwyd, ac y'ngeiriau 
Gad y gweledydd, 

30 Gyd â'i holl frenhiniaeth ef, a'i 
gadernid, ar amserau a aethant 
drosto ef, a thros Israel, a thros holl 
deyrnasoedd y gwledydd. 





ml Bren,3. 
13. 
2 Chron. l, 
12, 
Preg. 2. 9. 


n] Bren, 2, 
11, 


o 2 Sam, Ê. 
6. 


AIL LYFR Y CHRONIOCL. 


PENNOD I. 

1 Solomon yn off rymmu yn Gibeon ; Y yn dewis 
doethineb, a Duw yn bendithio ei ddewis ef. 
19 Ei allu a'i gyfoeth ef. 

AMOLOMON mab Dafydd a ym- 

gadarnhaodd yn ei deyrnas, 

a'r ARGLWYDD ei DDUW oedd gyd âg 

ef, ac 2i mawrhaodd ef yn ddirfawr. 

2 A Solomon a ddywedodd wrth 
holl Israel, wrth dywysogion y mil- 
oedd a'r cannoedd, ac wrth y barn- 
wyr, ac wrth bob llywodraethwr yn 
holl Israel, sef y pennau-cenedl. 

3 Felly Solomon a'r holl dyrfa gyd 
âg efa aethant i'r uchelfa oedd yn 
bGibeon: canys yno yr oedd pabell 
cyfarfod Duw, yr hon a wnelsai 


440 


Moses gwas yr ARGLWYDD yn yr 
anialwch. 

4 “Eithr arch Duw a ddygasai 
Dafydd i fynu o Ciriath-jearim, i'r 
lle a ddarparasai Dafydd iddi: 
canys efe a osodasai iddi hi babell 
yn Jerusalem. 

5 Hefyd, “yr allor bres *a wnelsai 
Bezaleel mab Uri, mab Hur, oedd 
yno o flaen pabell yr ARGLWYDD: a 
Solomon a'r dyrfa a'i hargeisiodd hi. 

6 A Solomon a aeth i fynu yno at 
yr allor bres, ger bron yr AR- 
GLWYDD, yr hon oedd ym mhabell 
y cyfarfod, a mil o boeth-offrymmau 
a offrymmodd efe arni hi. 

7 «4 Y noson honno yr ymddangos- 


Cyn 
CRIST 
1015. 

c 2 Sam. 6. 

9, 17. 

1 Chron, 

16.1. 
1045. 





d Exod, 27. 
1,2.2 38.1. 


e Exod, 31. 
2 


1015. 


Dewisiad. Solomon. 


Cyn 
CRIST 
1015. 


f1 Chron, 
28 


£1 Bron. 3, 
7 


2 Heb. aml 
fel llwch. 
nl Bren, 


3.9. 
1Num. 27. 
17. 


kI Chron. 
29. 25, 
en. 9, 22. 
reg. 2. 9. 


1] Bren, 4, 
26. a 10, 
26, &c. 
pen, 9, 25, 


ml Bren, 
10. 27. 


4 Heb, 
Mynediad 
y meirch 
oedd gan 
Solomon 
oedd o'r 
Aipht. 

nl Bren, 
10. 28 


pen, 9. 28. 


5 Heb. (rwy 
eu llaw 


odd Duw i Solomon, ac y dywedodd 
wrtho ef, Gofyn yr hyn a roddaf i ti. 

8 A dywedodd Solomon wrth 
Dpuw, Ti a wnaethost fawr drugar- 
edd â'm tad Dafydd, ac a wnaethost 
i mi ' deyrnasu yn ei le ef. 

9 Yn awr, O ARGLWYDD DDUW, 
sicrhâer dy air wrth fy nhad Dafydd; 
£ canys gwnaethost i mi deyrnasu ar 
bobl * mor llïosog a llwch y ddaear. 

10 Yn awr ^ dyro i mi ddoethineb 
a gwybodaeth, fel !yr elwyf allan, 
ac y delwyf i mewn o flaen y bobl 
hyn: canys pwy a ddichon farnu 
dy bobl lïosog hyn? 

ll A dywedodd Duw wrth Solo- 
mon, O herwydd bod hyn yn dy 
feddwl di, ac na ofynaist na chyf- 
oeth, na golud, na gogoniant, nac 
einioes dy elynion, ac na ofynaist 
lawer o ddyddiau chwaith; eithr 
gofyn o honot i ti ddoethineb, a 
gwybodaeth, fel y bernit fy mhobl 
y'th osodais yn frenhin arnynt: 

12 Doethineb a gwybodaeth a 
roddwyd i ti, cyfoeth hefyd, a golud, 
a gogoniant, a roddaf i ti, y rhai 
nì bu eu cyffelyb gan y brenhin- 
oedd a fu o'th ílaen di, ac ni bydd 
y cyffelyb i neb ar dy ol di. 

13 1 A Solomon a ddaeth o'r uch- 


elfa oedd. yn Gibeon, i Jerusalem, 


oddi ger bron pabell y cyfarfod, 
ac a deyrnasodd ar Israel. 

14A Solomon a gasglodd gerbyd- 
au a marchogion; ac yr oedd gan- 
ddo fil a phedwar cant o gerbydau, 
a deuddeng mil o wŷr meirch, ac 
efe au gosododd hwynt yn ninas- 
oedd y cerbydau, ac yn Jerusalem 
gyd â'r brenhin. 

15 " A'r brenhin a *wnaeth yr arian 


; |ar aur yn Jerusalem cyn amled a'r 
'|cerrig, a chedrwydd a roddes efe 


fel y sycomorwydd o amldra, y rhai 
sydd 47 tyfw yn y doldir. 

16 *"A meirch a ddygid i Solomon 
o'r Aipht, ac edafedd llin: march- 
nadwyr y brenhin a gymmerent yr 
edafedd llin dan bris. 

17 Canys deuent i fynu, a dygent 
o'r Aipht gerbyd am chwe chân 
darm o arian; a march am gant a 
hanner; ac felly y dygent i holì 
frenhinoedd yr Hethiaid, ac i fren- 
hinoedd Syria * gyd â hwynt. 


PENNOD II. 


l, 1717. Gweithwyr Solomon wrth adeiladu y 
deml. 9 Solomon yn gyrru at Hiîram am 
weithwyr a defnyddiau. 11 A Hiram yn eî 


alleb ef yn garedig. 


II. CHRONIOCL, II. 


Gweithwyr Solomon. 
SOLOMON a roes ei fryd ar 


Cyn 
adeiladu tŷ i enw yr AR- “nd 
GLWYDD, a brenhindy iddo ei hun. 

2 A “Solomon a rifodd ddeng mil ,*1 Bren 5. 
a thri ugain o gludwyr, a phedwar ad 1& 
ugain mil o gymmynwyr yn y myn- 
ydd, ac yn oruchwylwyr arnynt hwy 
dair mil a chwe chant. 

3 Tî A Solomon a anfonodd at 
“Hiram brenhin Tyrus, gan ddy- He 
wedyd, PMegis y gwnaethost â Da-| Eirych. 
fydd fy nhad, ac yr anfonaist iddo »1Onron. 
gedrwydd i adeiladu iddo dŷ i drigo '*! 
ynddo, felly gwna â minnau. 

4 Wele íi yn adeiladu tŷ i enw yr 
ARGLWYDD fy NUw, i'w gyssegru 
iddo, ac i arogl-darthu arogl-darth 








llysieuog ger ei fron ef, ac i'r gwas- 


tadol osodiad bara, a'r cpoeth-offrym- | 
mau bore a hwyr, ar y Sabbathau, 

ac ar y newydd-loerau, ac ar osod- 

edig wyliau yr ARGLWYDD ein DUw 

ni. Hyd byth y mae hyn ar Israel. 

5 A'r tŷ a adeiladaf fi fydd mawr: 
canys mwy yw ein Duw ni na'r holl 
dduwiau. 

6 A phwy “sydd abl i adeiladu 
iddo ef dŷ, gan na all y nefoedd, ïe, 
nefoedd y nefoedd ei amgyffred? a 
phwy ydwyf fi, fel yr adeiladwn 
iddo ef dŷ, ond yn unig i arogl- 
darthu ger ei fron ef? 

7 Felly yn awr anfon i mi wr 
cywraint, ì weithio mewn aur, ac 
mewn arian, ac mewn pres, ac 
mewn haiarn, ac mewn porphor, ac 
ysgarlad, a glas, ac yn medru cerfio 
cerfiadau gyd â'r rhai celfydd sydd 
gyd â mi yn Judah ac yn Jerusa- 
lem, y rhai a ddarparodd fy nhad 
Dafydd. 

8 Anfon hefyd i mi goed cedr, a 
ffynnidwydd, ac *algumimwydd, o 
Libanus: canys myfi a wn y medr 
dy weision di naddu coed Libanus: 
ac wele, fy ngweision innau a fydd- 
ant gyd â'th weision dithau; 

9 A hynny i ddarparu i mi lawer 
O goed: canys y tŷ yr ydwyf fi ar 
ei adeiladu /ydd mawr a rhyfeddol. 

10 Ac wele, i'th weision, i'r seiri a 
naddant y coed, y rhoddaf ugain mil 
corus o wenith wedi ei guro, ac ug- 
ain mil corus o haidd, ac ugain mil 
bath o win, ac ugaìn mil bath o olew. 

ll T A Hiram brenhin Tyrus a 
attebodd mewn ysgrifen, ac a'i han- 
fonodd at Solomon, O gariad yr 
ARGLWYDD ar ei bobl, y rhoddes 
efe dydi yn frenhin arnynt hwy. 

12 Dywedodd Hiram hefyd, Ben- 


c Num. 28. 
3,9, lls 


dl Bren. 8. 
27 


pen. 6. 18. 
9Heb.a 
gai nerth. 


4 Nen, 
almxygîm, 
1 Bren. 10, 
11, 








441 


Mesur y deml. 





E ad. 10. 


6 Heb. 
Japho. 


h I Bren. 5. 
13.a 9. 20. 


i] Chron, 
Udd 


k Megis 
ad, 2, 


1012. 
&.l1 Bren, 6. 
1, &c, 


4Neu, y 
pethau jr 
addysgwud 
(Heb. y 
sylfaen- 
wyd) Solo- 
mon yn- 
ddynt. 

â) Bren. 6. 
2 


el Bren, 6. 
s 


digedig fyddo ARGLWYDD DDUW 
Israel, *yr hwn a wnaeth nef a dae- 
ar, yr hwn a roddes i'r brenhin Da- 


6. fydd fab doeth, *?gwybodus o synwyr 


a deall, i adeiladu fŷ i'r ARGLWYDD, 


* |a brenbindy iddo ei hun. 


]3 Ac yn awr mi a anfonais wr 
celfydd, cywraint, a deallus, or 
eiddo fy nhad Hiram: 

l4 fMab gwraig o ferched Dan, 
ai dad yn wr o Tyrus, yn medru 
gweithio mewn aur, ac mewn arian, 
mewn pres, mewn haiarn, mewn 
cerrig, ac mewn coed, mewn por- 
phor, ac mewn glas, ac mewn llïan 
main, ac mewn ysgarlad; ac i gerfio 
pob cerfiad, ac ìi ddychymmygu pob 
dychymmyg a roddir atto ef, gyd 
â'th rai cywraint di, a rhai cywraint 
fy arglwydd Dafydd dy dad. 

15 Ac yn awr, y gwenith, a'r haidd, 
yr olew, a'r gwin, y rhai a ddywed- 


|odd fy arglwydd, anfoned hwynt 


i'w weision : 

16 A ni a gymmynwn goed o Li- 
banus, yn ol dy holl raid, ac a'u 
dygwn hwynt i ti yn gludeiriau ar 
hyd y môr i *Joppa: dwg dithau 
hwynt ìi fynu ì Jerusalem. 

17 T^ A Solomon a rifodd yr holl 
wŷr dïeithr oedd yn nhir Israel, 
wedi y rhifiad â'r hon y rhifasai 
ì Dafydd ei dad ef hwynt: a chaed 
tair ar ddeg a saith ugain o filoedd 
a chwe chant. 

18 Ac efe a wnaeth o honynt hwy 
Eddeng mil a thri ugain yn gludwyr, 
a phedwar ugain mil yn naddwyr yn 
y mynydd, a thair mil a chwe chant 
yn oruchwylwyr i roi y bobl ar waith. 


PENNOD III. 

1 Y lle a'r amser yr adeiladwyd y deml. 9 Fi 
mesur a'i haddurn.. 10 Y cerubiaid. 14 Y 
llên a'r colofnau. 

A :SOLOMON a ddechreuodd ad- 
eiladu tŷ yr ARGLWYDD yn 


2 | Jerusalem ym mynydd PMoriïah, *lle 


yr ymddangosasai yr ARGLWYDD ì 
Dafydd ei dad ef, yn y lle a ddar- 
parasai Dafydd, yn llawr-dyrnu **Or- 


. |nan y Jebusiad. 


2 Ac efe a ddechreuodd adeiladu 
ar yr ail dydd o'r ail mis, yn y bed- 
waredd flwyddyn o'i deyrnasiad. 

3 TA dyma * fesurau “sylfaeniad 
Solomon wrth adeiladu tŷ Dpuw. 
Yr hŷd oedd o gufyddau wrth y 
mesur cyntaf yn dri ugain cufydd ; 
a'r lled yn ugain cufydd, 

4 A'r *porth oedd wrth dalcen y tŷ 
oedd un hŷd a lled y tŷ, yn ugain 


Lyd 


II. CHRONICL, III. 


cufydd, a'i uchder yn chwech ugain 
cufydd; ac efe a wisgodd hwn o 
fewn âg aur pur. 

5 A'r tŷ mawr a fyrddiodd efe â 
ffynnidwydd, y rhai a wisgodd efe 
âg aur dilin, ac a gerfiodd balm- 
wydd a chadwynau ar hyd-ddo ef. 

6 Ac efe a *addurnodd y fŷ â 
meini gwerthfawr yn hardd; a'r 
aur oedd aur Parfaim. 

7 lê, efe a wisgodd y fŷ, y trawst- 
iau, y rhiniogau, a'i barwydydd, a'i 
ddorau, âg aur, ac a gerfiodd gerub- 
iaid ar y parwydydd. 

8 Ac efe a wnaeth dŷ y cyssegr 
sancteiddiolaf; ei hŷd oedd un hŷd â 
lled y f£ŷ, yn ugain cufydd, a'i led yn 
ugain cufydd: ac efe a'i gwisgodd 
ef âg aur da, se/ â chwe chân talent, 

9 Ac yr oedd pwys yr hoelion o 
ddeg sicl a deugaìn o aur; y llofft- 
ydd hefyd a wisgodd efe âg aur. 

10 4 FAc efe a wnaeth yn nhŷ y 
cyssegr sancteiddiolaf ddau gerub 
o waith * cywraint, ac a'u gwisgodd 
hwynt âg aur. 

ll Ac adenydd y cerubiaid oedd 
ugain cufydd eu hŷd: y naill aden 
o bîm cufydd, yn cyrhaeddyd pared 
y tŷ; ar aden arall o bîm cufydd 
yn cyrhaeddyd at aden y cerub arall, 

12 Ac aden y cerub arall o bîm 
cufydd, yn cyrhaeddyd pared y tŷ; 
a'r aden arall o bïìm cufydd, yng- 
hyd âg aden y cerub arall. 

13 Adenydd y cerubiaid hyn a 
ledwyd yn ugain cufydd: ac yr 
oeddynt hwy yn sefyll ar eu traed, 
a'u hwynebau tu " ag i fewn. 

14 1 Ac efe a wnaeth y wahanlen 
o sidan glas, a phorphor, ac ysgar- 
lad, a llïan main, ac a * weithiodd 
gerubiaid ar hynny. 

15 Gwnaeth hefyd " ddwy golofn o 
flacn y tŷ, yn bymtheg cufydd ar 
hugain o hŷd, a'r cnap ar ben pob 
un o honynt oedd bîm cufydd. 

16 Ac efe a wnaeth gadwyni fel 
yn y gafell, ac a'w rhoddodd ar ben 
y colofnau; ac efe a wnaeth gant 
0 bomgranadau, ac a'u rhoddodd 
ar y cadwynau. 

17 A Echyfododd y colofnau o flaen 
y deml, un o'r tu dehau, ac un o'r 
fu aswy; ac a alwodd enw y ddehau, 
9Jachin; ac enw yr aswy, *“ Boaz. 


PENNOD IV. 

1 Yr allor bres, 2 Y môr tawdd ar ddeuddeg 
o ychain, 6 Y deg noe, y canhwyllbrenni a'r 
byrddau. 9 Y cynteddau, a'r dodrefn pres. 
19 Yr offer aur. 


! 
e'i haddurniadau. 


Cyn 
CRIST 
1012. 


5 Heb, 
orchudd- 
iodd, 


f1 Bren, 6. 
Das 


6 Neu, 
delwau, 
neu, 8&ym- 
mudadwy. 


a'r tŷ. 
E Matt, 27. 
ie 


8 mie haf. 
yrchaf- 
odd. 
hl Bren.T. 


15—21. 
Jer. 52. 21, 


il Bren, 7. 
20. 


k 1] Bren, 7. 
O 


9 Sef, efe 
a. sicrhdi. 
2 Sef, 
ynddo y 
mae nerth. 


Dodrefn y deml. 








bl Bren, 7. 
93. 





2 Heb, 
o'i ymyl 
| i'w ymyl. 





21 Bren, 7. 
| 24, 


3 Neu, 
fel blodeu- 
yn UU. 


d]l Bron, 7. 
as, 


eì Eren. 7. 
49. 


f Exod. 25. 


£ 1 Bren. 7. 
48. 


4 Neu, 
phiolau. 

h ] Bren. €. 
36. 


il Bren.7. 
39, 


E Edrych 
l Bren.7. 


î Neu, a'r 
phïolau. 


t] Bren,7. 
4l, 


| m Edrych 
1 Bren.7. 
20, 









6 Heb, 
wyneb, 


i -e__5_LA5Ô5A^ÔA_,..,,..__________—_...m————— 


C efe a wnaeth *allor bres, o 
ugain cufydd ei hŷd, ac ugain 
cufydd ei lled, a deg cufydd ei 
huchder. 
2 1. Gwnaeth hefyd fôr tawdd, yn 
ddeg cufydd *o ymyl i ymyl, yn grwn 


|o amgylch, ac yn bŵm cufydd ei 


uchder, a llinyn o ddeg cufydd ar 
hugain a'i hamgylchai oddi amgylch. 

3 *A llun ychain oedd dano yn ei 
amgylchu o amgylch, mewn deg cu- 
fydd yr oeddynt yn amgylchu y môr 
oddi amgylch: dwy res o ychain oedd 
wedi eu toddi, pan doddwyd yntau. 

4 Sefyll yr oedd ar ddeuddeg o 
ychain; íri yn edyrch tu ar go- 
gledd, a thri yn edyrch tu a'r gor- 
llewin, a thri yn edrych tu a'r de- 
hau, a thri yn edrych tu a'r dwyrain: 
a'r môr arnynt oddi arnodd, a'u holl 
bennau ol hwynt oedd o fewn. 

5 A'i dewder oedd ddyrnfedd, a'i 
ymyl fel gwaìth ymyl cwppan, *â 
blodau lili: a thair mil o bathau a 
dderbyniai, ac a ddaliai. 

6 $ Gwnaeth hefyd “ddeg o noeau, 
ac efe a roddodd bump o'r tu de- 
hau, a phump o'r fu aswy, ìi ymolchi 
ynddynt: trochent ynddynt ddefn- 
ydd y poeth-offrwm; ond y môr 
oedd i'r offeiriaid ì ymolchi ynddo. 

7 *Ac efe a wnaeth ddeg canhwyll- 
bren aur fyn ol eu portreiad, ac a'u 
gosododd yn y deml, pump o'r tu 
dehau, a phump o'r tu aswy. 

8 £ Gwnaeth hefyd ddeg o fyrddau, 
ac aw gosododd yn y deml, pump 
o'r tu dehau, a phump o'r tu aswy: 
ac efe a wnaeth gant o *gawgiau aur. 

9 Y Ac Pefe a wnaeth gyntedd yr 
offeiriaid, a'r cyntedd mawr, a dorau 
i'r cynteddoedd ; a'u dorau hwynt 
a wisgodd efe â phres. 

10 Ac !efe a osododd y môr ar yr 
ystlys ddehau, tu a'r dwyrain, ar 
gyfer y dehau. 

ll Gwnaeth “Hiram hefyd y cro- 
chanau, a'r rhawiau, *a'r cawgiau: 
a darfu ìi Hiram wneuthur y gwaith 
a wnaeth efe dros frenhin Solomon 
ìi dŷ DDUW : 

12 Y ddwy golofn, a'r ! cnapiau, a'r 
coronau ar ben y ddwy golofn, a'r 
ddwy bleth i guddio y ddau gnap 
coronog, y rhaì oedd ar ben y col- 
ofnau : 

13 A "phedwar cant o bomgran- 
adau ar y ddwy bleth; dwy res 
oedd o bomgranadau ar bob pleth, 
i guddio y ddau gnap coronog oedd 
ar “ bennau y colofnau. 


H. CHRONIOCL, IV. 


14 Ac efe a wnaeth " ystolion, ac a 
wnaeth “ noeau ar yr ystolion ; 

15 Un môr, a deuddeg o ychain 
dano : | 

16 Y crochanau hefyd, a'r rhawiau, 
a'r cigweiniau, a'u holl lestri hwynt, 
a wnaeth *Hiram ei dad i'r brenhin 
Solomon, yn nhŷ yr ARGLWYDD, O 
bres gloyw. 

17 PY'ngwastadedd yr Iorddonen 
y toddodd y brenhin hwynt, * mewn 
cleidir, rhwng Succoth a Seredathah. 

18 Fel hyn y gwnaeth Solomon 
yr holl lestri hyn, yn llïosog iawn; 
canys anfeidrol oedd bwys y pres. 

19 1 A «Solomon a wnaeth yr holl 
lestri oedd yn nhŷ Dpuw, a'r allor 
aur, ar byrddau oedd "a'r bara go- 
sod arnynt, 

20 A'r canhwyllbrennau, a'u lamp- 
au, i oleuo “yn ol y ddefod o flaen y 
gafell, o aur pur; 

91 tY blodau hefyd, a'r lampau, a'r 
gefeiliau, oedd aur, a hwnnw ? yn 
aur perffaith. 

22 Y psaltringau hefyd, a'r “cawg- 
iau, ar llwyau, a'r thusserau, oedd 
aur pur: a drws y fŷ, a'i ddorau, o 
du fewn y cyssegr sancteiddiolaf, a 
dorau tŷ y demÌ, oedd aur. 


PENNOD V. 

l Y trysorau cyssegredig. 2 Dwyn arch Duw 
yn varchedig i'r cyssegr. 11 Duw, yn ol ei 
Joliannu, yn dangos arwydd o'i fj afr. 

| Teen y gorphenwyd yr holl 

waith a wnaeth Solomon i dŷ 
yr ARGLWYDD: a *Solomon a ddug 

1 mewn yr hyn a gyssegrasai Da- 

fydd ei dad; ac a osododd yn 

nhrysorau tŷ DDUW, yr arian, a'r 

aur, ar holl lestri 

o 4 “Yna y cynhullodd Solomon 
henuriaid Israel, a holl bennau y 
llwythau pennau-cenedl meibion 
Israel, i Jerusalem, ìi ddwyn i fynu 
arch cyfammod yr ARGLWYDD O 
ddinas Dafydd, honno gyw sïon. 

3 Am hynny holl wŷr Israel a 
ymgynnullasant at y brenhin “ar 
yr wyl oedd ymn y seithfed mis. 

4 A holl henuriaid Israel a ddaeth- 
ant, a'r Lefiaid a zodasant yr arch. 

5 A hwy a ddygasant i fynu yr 
arch, a phabell y cyfarfod, a_ holl 
lestri y cyssegr, y rhaì oedd yn y 
babell, yr offeiriaid o'r Lefiaid a'u 
dygasant hwy i fynu. 

6 Hefyd y brenhin Solomon, a holl 
gynnulleidfa Israel, y rhai a gyn- 
nullasid atto ef o flaen yr arch, a 


aberthasant o ddefaid, a. gwartheg, 


Dwyn yr arch ŷr cyssegr. 





Cyn 
CRIST 
1012, 


n] Bren, 7. 
o'i 

T Neu, 
beîriau. 


ol Bren. 7. 
14, 


P]1 Bron.7. 
46 


8 Heb. 
yn nhei- 
der y lir. 


a1 Bren.7. 
48, 


r Exod. 25. 
90, 


s Exod, 27. 
20, 21. 


t Exod. 25. 
9l, &c, 
9 Heb, 
o berffeith- 
rwydd aur. 
2Neu, 
phiolau. 


1005. 


al Bren. 7. 
5l, 


1004. 
bl Bren. 8. 
1, &c, 


c Edrych 
pen. 7. 8,9, 
10. 








| ad Deut. 10. 
2 


pen. 6.11, 
“ Neu, pan 
wnaethai. 


| e1 Chron. 
OL 





f Ps, 136. 
Edrych 

1 Chron. 
16, ô4, 41, 


& Exod. 40, 
39. 
pen, 7, 2, 


8 1 Bren, 8. 
12, &c, 


YMHEN FFYDD DDUW UHENNWWYDU——n Yr 
LL A dr YES YW RS a ASE T——_————— aW cc —— XX 


fwy nag a ellid eu rhifo na'u cyfrif 


gan lïosowgrwydd. 

7 A'r offeiriaid a ddygasant arch 
cyfammod yr ARGLWYDD i'w lle, i 
gafell y tŷ, i'r cyssegr sancteidd- 
iolaf, hyd tan adenydd y cerubiaid. 

8 A'r cerubiaid oedd yn lledu ew 
hadenydd dros le yr arch: ar cer- 
ubiaid a gysgodent yr arch aii thros- 
olion, oddi arnodd. 

9 A thynnasant allan y trosolion, 
fel y gwelid pennau y trosolion o'r 
arch o flaen y gafell, ac ni welid 
hwynt oddi allan. Ac yno y “mae 


'/hi hyd y dydd hwn. 


gl 
1 Bren.8.8. 


10 Nid oedd yn yr arch ond y ddwy 
lech *a roddasai Moses ynddê yn 
Horeb, *lle y gwnaethai yr AR- 
GLWYDD gyfammod â meibion Israel, 
pan ddaethant hwy allan o'r Aipht. 

1l T A phan ddaeíh yr offeiriaid 
o'r cyssegr; canys yr holl offeiriaid, 
y rhai a gafwyd, a ymsancteiddias- 
ent, heb gadw dosparthiad : 

12 *Felly y Lefiaid, y rhai oedd 
gantorion, hwynt-hwy oll o Asaph, 
o Heman, o Jeduthun, â'u meibion 
hwynt, ac âu brodyr, wedi eu 
gwisgo â llïan main, â symbalau, 
ac â nablau a thelynau, yn sefyll o 
du dwyrain yr allor, a chyd â hwynt 
chwe ugain o offeiriaid yn udganu 
mewn udgyrn. 

13 Ac fel yr oedd yr udganwyr a'r 
cantorion, megis un, i seinio un sain i 
glodfori ac i foliannu yr ARGLWYDD; 
ac wrth ddyrchafu sain mewn ud- 
gyrn, ac mewn symbalau, ac mewn 
offer cerdd, ac wrth foliannu yr An- 
GLWYDD, gan ddywedyd, 'Canys da 
yw; ac yn dragywydd y mae ei 
drugaredd ef: yna y llanwyd y tŷ 
â chwmmwl, se/7/ tŷ yr ARGLWYDD ; 

14 £Fel na allai yr offeiriaid sef- 
yll i wasanaethu gan y cwmmwl: o 
herwydd gogoniant yr ARGLWYDD 
a lanwasai dŷ DnuUw. 


PENNOD VI. 


1 Solomon, wedi bendithio y bobl, yn bendithio 
Duw. 12 Gweddi Solomon wrth gyssegru y 
deml, allan o'r pulpud pres. 


NA A *y llefarodd Solomon, Yr 
ARGLWYDD a ddywedodd yr 


>1ef.16.. | arhosai efe yn P y tywyllwch ; 


2 A minnau a adeiledais dŷ yn 
drigfa i ti, a lle i'th breswylfod yn 
dragywydd. 

3 A'r brenhin a drodd ei wyneb, 
ac a fendithiodd holl gynnulleidfa 
Israel: a holl gynnulleidfa Israel 
oedd yn sefyll. 


II. CHRONIOL, VI. 





hwn a lefarodd â'i enau wrth Da- 
fydd fy nhad, ac a gwblhaodd â'i 
ddwylaw, gan ddywedyd, 

5 Er y dydd y dygais i fy mhobl 
allan o wlad yr Aipht, ni ddetholais 
ddinas o holl lwythau Israel i adeil- 
adu fŷ, ìi fod fy enw ynddo; ac ni 
ddewisais wr i fod yn flaenor ar fy 
mhobl Israel: 

6 Ond “mi a etholais Jerusalem, i 
fod fy enw yno; ac îa ddewisais 
Hab lu i tta fy mhobl Israel. 

7 Ac *yr oedd ym mryd Dafydd 
nhad adeiladu tŷ i enw tr 
Dpuw Israel. 

8 Ond dywedodd yr ARGLWYDD 
wrth Dafydd fy nhad, O herwydd 
bod yn dy fryd di adeiladu tŷ i'm 
henw i, da y gwnaethost fod hynny 
yn dy galon: 

9 Er hynny nid adeiledi di y tŷ; 
ond dy fab di, yr hwn a ddaeth 
allan o'th lwynau, efe a adeilada y 
tŷ i'm henw i. 

10 Am hynny yr ARGLWYDD â 
gwblhaodd ei air a lefarodd efe: 
canys mi a gyfodais yn lle Dafydd 
fy nhad, ac a eisteddais ar orseddfa 
Israel, fel y llefarodd yr ARGLWYDD, 
ac a adeiledais dŷi enw ARGLWYDD 
Dpuw Israel. 

11 Ac yno y gosodais yr arch ; fyn 
yr hon y mae cyfammod yr AR- 
GLWYDD, yr hwn a ammododd efe 
â meibion Israel. 

12 $ A Solomon a safodd o flaen 
allor yr ARGLWYDD, y'ngŵydd holl 
gynnulleidfa Israel, ac a estynodd 
ei ddwylaw : 

13 Canys Solomon a wnaethai 
bulpud pres, ac a'i gosodasai yng 
nghanol y cyntedd, yn bìîm cufydd 
ei hŷd, a phŵm cufydd ei led, a thri 
chufydd ei uchder; ac a safodd 
arno, ac a ostyngodd ar ei liniau 
ger bron holl gynnulleidfa Israel, 
ac a estynodd ei ddwylaw tu ar 
nefoedd : 

14 Ac efe a ddywedodd, O An- 
GLWYDD DDUW Israel, *nid oes Duw 
cyffelyb i ti yn y nefoedd, nac ar y 
ddaear ; yn cadw cyfammod a thru- 
garedd â'th weision sydd yn rhodio 
ger dy fron di â'u holl galon: 


15 "Yr hwn a gedwaist â'th was ^l Cpron. 


Dafydd fy nhad yr hyn a leferaist 
wrtho; fel y lleferaist â'th enau, felly 
y cwblheaist â'th law, megis 4y mae 
y dydd hwn. 


—-———  —  — a mu —__— —_—— 


| 
| 
| 
| 


bendithio Duw. 


4 Ac efe a ddywedodd, Bendigedig 
Jyddo ARGLwYDD DpDUw Israel, yr 


Cyn 
CRIST 
1004, 


ce pen. 12, 
13, 

d 1 Chron, 
28. 4. 

e 2 Sam. 7. 
1 Chron, 
17.1 


a 8, 


f pen, 5. 10, 












£g Exod. 15, 
Dent. 4.32. 
a7.9. 














o honynt i'th erbyn ; os gweddïant 
yn y lle hwn, a chyfaddef dy enw, 
a dychwelyd oddi wrth eu pechod, 
pan gystuddiech hwynt: 

27 Yna gwrando di o'r nefoedd, 
a maddeu bechod dy weision, a'th 





«45 


y wlad y caethgludwyd hwynt iddi, 
a dychwelyd, ac ymbil â thi yng 
ngwlad eu caethiwed, gan ddy- 
wedyd, Pechasom, troseddasom, a 
gwnaethom yn annuwiol; ; 

38 Os dychwelant attat â'u holl 


1 


| Gweddi Soon IL. CHRONIOL VI wrth gyswgrw y deml. Solomon I. CHRONIOCL, VI wrth gyssegru y deml. 
|, Cyn 16 Ac yn awr, O ARGLWYDD | bobl Israel, pan ddysgech iddynt| Cyn 
| CRTST | Dpuw Israel, cadw â'th was Dafydd | dy ffordd dda yr hon y rhodient cRIêT 
fy nhad yr hyn a_leferaist wrtho, | ynddi; a dyro wlaw ar dy wlad a 
|12Sam.T. | gan ddywedyd, 'Ni thorrir ymaith roddaist rth bobl yn etifeddiaeth. 
| Vbren.2. Si wrthyt ma byddo gwr ger fy 8 $ "Os bydd newyn yn y tir, |^ren 20.9. | 
| ***7“ |mron i yn eistedd ar deyrn-gadair | os | bydd haint, deifiad, neu falldod, 
|xps132. |Israel; “os dy feibion a wyliantar eu | os bydd locustiaid neu lindys; 
ffor dd, i rodio yn fy nghyfraith i, | gwarchae ei elyn arno ef *yn ys y 
fel y rhodiaist tì ger fy mron. oedd ei wlad; meu pa bla bynnag, | eu syrth. 
| 17 Yn awr gan hynny, O AR- | neu glefyd bynnag a, fyddo ; 
| GLWYDD DDUW Israel, poed gwir | 29 Pob gweddi, pob deisyfiad a 
fyddo dy air a leferaist. wrth dy | fyddo gan bob dyn, neu gan holl 
(a as Dafydd. bobl Israel; pan wypo pawb ei bla 
18 Ai gwir yw, y preswylia Duw | ei hun, a'i ddolur, ac estyn eì ddwy- 
ipm 26. gyd â dyn ar y ddaear? ' Wele, y | law 5tu a'r tŷ hwn: Mr 
Act.1.49. | nefoedd, a nefoedd y nefoedd, ni| 30 Yna gwrando di o'r nefoedd, o 
allant dy amgyffred; pa faint 'llai fangre dy breswylfod, a maddeu, a 
y dichon y tŷ hwn a adeiledais i ? dyro i bob un yn ol ei holl ffyrdd, 
19 Edrych gan hynny ar weddi | yr hwn a adwaenost ei galon ef, 
dy was, ac ar ei ddeisyfiad ef, O | (canys tydi yn unig *a adwaenost En CIO: 
ARGLWYDD fy Nuw, i wrandaw ar galon meibion dynion ;) 
y llef ac ar y weddi y mae dy was | _ 31 Fel y'th ofnont, gan rodio yn dy 
i yn ei gweddïo ger dy fron : ffyrdd di yr holl ddyddiau y bydd- 
20 Fel y byddo dy lygaid yn agor- | ont hwy byw ar wyneb y ddaear, yr 
ed tu a'r tŷ yma ddydd a nos, tu | hon a roddaist i'n tadau ni. 
a'r lle am yr hwn y dywedaist, y| 32 " Ac am y dïeithrddyn hefyd, 
gosodit dy enw yno ; i wrandaw ar | Pyr hwn ni byddo o'th bobl di Is- |PIomn 12. 
Ae. |y weddi a weddïo dy was di ^yn y | rael, ond wedi dyfod o wlad bell,| &cts.7r. 
hon. /" |fan hon. er mwyn dy enw mawr, a'th law 
21 Gwrando gan hynny ddeisyfiad- | gadarn, a'th fraich estynedig; ; OS 
au dy was, a'th bobl Israel, y rhai deuant a gweddïo yn y tŷh 
a. weddïant yn y lle hwn: gwrando 33 Yna gwrando di o'r neffed d| o 
di hefyd o le dy breswylfod, se/ o'r | fangre dy breswylfod, a gwna yn 'ol 
nefoedd ; a phan glywech, maddeu. | yr hyn oll a lefo y dïeithrddyn ar- 
99 * Os pecha gwr yn erbyn ei | nat; fel yr adwaeno holl bobl y 
gymmydog, a gofyn ganddo raith, ddaear dy enw di, ac y'th ofnont, 
gan ei dyngu ef, a dyfod y llw o | fel y mae dy bobl Israel, ac y gwyp- 
flaen dy allor di yn y tŷ hwn: ont mai *ar dy enw di y gelwir y tŷ |“Heb, 
23 Yna gwrando di o'r nefoedd ; | yma a adeiledais i. a elwir ar 
gwna hefyd, a barna dy weision; | 34 Y Os â dy bobl allan i ryfel yn ym 
gan dalu i'r drygionus, trwy roddi erbyn eu gelynion ar hyd y ffordd 
ei ffordd ef ar ei ben ei hun; a chan | yr anfonych hwynt, os gweddïant 
gyfiawnhâu y cyfiawn, trwy roddi | arnat ti tu a'r ddinas yma yr hon a 
iddo yntau yn ol ei gyfiawnder. ddetholaist, a'r tŷ a adeiledais i'th 
24 * A phan darawer dy bobl Is- | enw di: 
rael o flaen y gelyn, am iddynt | 35 Yna gwrando o'r nefoedd ar 
bechu yn dy erbyn; os dychwelant, | eu gweddi hwynt ac ar eu deisyf- 
a chyfaddef dy enw, a. gweddïo ac | iad, a gwna farn iddynt. 
$Neu, _ |ymbil ger dy fron di? ynytŷhwn: | 36 Os pechant i'th erbyn, (can- 

“rt. |" 95 Yna ando di o'r nefoedd, a | ys “nid oes dyn ni phecha,) a dig- UR 
maddeu bechod dy bobl Israel, a | lloni o honot i'w herbyn hwynt, a'u | Preg.T.20. 
dychwel hwynt i'r tir a roddaist | rhoddi o flaen eu gelynion, "ac idd-| ife 1.8, 
Gyu hwy, ac i'w tadau. ynt eu caethgludo yn gaethion i|'Be 

1 26 Y "Pan gauer y nefoedd, fel | wlad bell neu agos; 6 gell 
| if aan gwlaw, o herwydd pechu 37 Os dychwelant at eu calon yn eu cacl 





| FEbyrth Solomon. 









“ Cyn 
CRIST 
1004. 


galon, ac â'u holl enaid, y'ngwlad 
eu caethiwed, lle y caethgludasant 
hwynt, a gweddïo tu a'u gwlad a 
| roddaist i'w tadau, ar ddinas a 
| ddetholaist, a'r tŷ a adeiledais i'th 
| enw di: 
| 39 Yna gwrando di o'r nefoedd, 
o fangre dy breswylfod, eu gweddi 
| hwynt a'u deisyfiadau, a gwna farn 
| 
| 








iddynt, a maddeu i'th bobl a bech- 
asant i'th erbyn. 

40 Yn awr, O fy Nuw, bydded, 
attolwg, dy lygaid yn agored, a'th 
glustiau yn ymwrando â'r weddi 4 
wneu iu a'r lle yma. 

41 Ac "yn awr cyfod, O ARGLWYDD 
Dpuw, i'th orphwysfa, ti ac arch 
dy gadernid: dillader dy offeiriaid, 
O ARGLWYDD DDUW, â iachawdwr- 
iaeth, a llawenyched dy saint mewn 
daioni, | 

42 O ARGLWYDD DDUW, na thro 
ymaith wyneb dy enneiniog: cofia 
* drugareddau Dafydd dy was. 


PENNOD VIL. 


1 Duw yn tystiolaethu gyd â gweddi. Solomon, 
trwy dân o'r nef, a gogoniant yn y deml; a'r 
bobl yn eî addolŷ ef. 4 Cyhoedd ebyrth So- 
lomon. 8 Solomon, ar ol cadw gwyl y pebyll, 
a gwyl cyssegriad yr allor, yn gollwng y bobl 
ymaith. 12 Duw yn ymddangos $ Solomon, 
ac yn rhoi iddo addewidion dan ammod. 


O “wedi gorphen o Solomon 
weddïo, * tân a ddisgynodd o'r 
nefoedd, ac a ysodd y poeth-offrwm 
ar ebyrth; a “gogoniant yr AR- 
GLWYDD a lanwodd y tŷ. 

2 Ac ni allai yr offeiriaid fyned i 
mewn i dŷ yr ARGLWYDD, o her- 
wydd gogoniant yr ARGLWYDD â 
lanwasai dŷ yr ARGLWYDD. 

3 A phan welodd holl feibion Is- 
rael y tân yn disgyn, a gogoniant yr 
ARGLWYDD ar y tŷ, hwy a ymgrym- 
masant â'u hwynebau i lawr ar y 
palmant, ac a addolasant, ac a glod- 
forasant yr ARGLWYDD, * canys da- 
ionus yw efe; *o herwydd bod ei 
drugaredd ef yn dragywydd. 

4 î Yna y brenhin a'r holl bobl 
a aberthasant ebyrth ger bron yr 
ARGLWYDD. 

5 A'r brenhin Solomon a aberth- 
odd aberth o ddwy fil ar hugain o 
ychain, a chwech ugain mil o ddef- 
aid : felly y brenhin a'r holl bobl a 

gyssegrasant dŷ DpuUw. 

'1Chron. | 6 A'r offeiriaid oedd yn sefyll yn 
| “ eu goruchwyliaeth: a'r Lefiaid âg 
| 


sf Ps.122,8, 
429, 10.16, 


— 





s Es, 25, 5. 





al Dzcn, 8. 
54, 





1 bren. l8. 
38. 
l Chron, 
2126. 

cl Dren, 8. 
10, lì, 
pen. 0. 13, 
14. 


Ew 
EA 
e2 
sp 
a Ŵ Ŵ_ HF d——— ' _ a 


d pen, 5. 12, 


9 I Chron. 
16. 41, 
pen, 20. 21, | 








Le Ly ul 


offer cerdd yr ARGLWYDD, y rhai 
a wnaethai Dafydd y brenhin ìi 


gyffesu yr ARGLWYDD, o herwydd 


LU. ._' 





440 


I. CHRONIOL, VII. 


Dww yn ymddangos | 






yn dragywydd gy mae ei drugar- 
edd ef, pan oedd Dafydd yn mol- 
lannu Dvw ^*trwyddynt hwy: ar 
offeiriaid oedd yn udganu ar eu 
cyfer hwynt, a holl Israel oedd yn 
sefyll. | 
7 A Solomon a gyssegrodd a 

| 


Cyn 
CRIST 
1004. 

2 IIeb. trwy 


eat Ula*wv 
hwynt, 





y eyntedd yr hwn oedd o flaen tŷ yr 
ARGLWYDD: canys yno yr ofírym- 
modd efe boeth-offrymmau, a_bras- 
der yr aberthau hedd; canys ni 
allai yr allor bres a wnaethai Solo- 
mon dderbyn y poeth-offrwm, ar 
bwyd-oífrwm, a'r brasder. 

8 Y £A Solomon a gadwodd wyl y “1Bren.8. 
pryd hwnnw saith niwrnod, a holl” 
israel gyd âg ef, cynnulleidfa fawr 
iawn, o ddyfodfa Hamath hyd Pafon ,» Jos. 13.3. 
yr Aipht, | 

9 Gwnaethant hefyd yr wythfed. 
dydd *gymmanfa: canys cyssegriad sHeb 
yr allor a gadwasant hwy saith |d 
niwrnod, a'r wyl saith niwrnod. 

10 Ac 'yn y trydydd dydd ar hugain |' 1 Bren. 5 
o'r seithfed mis y gollyngodd efe y| 
bobl i'w pabellau, yn hyfryd ac 
yn llawen ew calon, am y daioni a 
wnaethai yr ARGLWYDD i Dafydd, 
aci Solomon, ac i Israel eì bobl. | 

ll Fel hyn “Fy gorphenodd Solo- j'jlPren 
mon dŷ ARGLWYDD, a thŷ yl 
brenhin: a'r hyn oll oedd ym mryd 
Solomon ei wneuthur yn nhŷ yr 
ARGLWYDD, ac yn ei dŷ ei hun, a| 
wnaeth efe yn llwyddiannus. | 





I ——————— EN ————————— I —DWN——N—— SS 
nee —_ — 


12 T A'r ARGLWYDD a ymddang- 
osodd ìi Solomon liw nos, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Gwrandewais dy 
weddi, a!'mi a ddewisais y fan hon |'peut 12 | 
i mi yn dŷ aberth. i 





13 Os cauaf fi y nefoedd, fel na 
byddo gwlaw, neu os gorchymynaf 
i'r locustiaid ddifa y ddaear, ac os 
anfonaf haint ym mysg fy mhobl; | 

14 Os fy mhobl, y rhai y gelwir fy, | 
enw arnynt, a ymostyngant, ac a | 
weddïant, ac a_ geisiant fy wyneb, n 
ac a droant o'u ffyrdd drygionus: 
yna y gwrandawaf o'r nefoedd, ac 
y maddeuaf iddynt eu pechodau, 
ac yr iachâf eu gwlad hwynt. 

15 Yn awr fy llygaid a fyddant yn.| 79:6 19. 
agored, a'm clustiau yn ymwrando 
â'r weddi a wneir yn y fan hon. 

16 Ac yn awr "mi a ddetholais "ren 6 6 
ac a sancteiddiais y tŷ hwn, ìi fod 
fy enw yno hyd byth: fy llygaid 
hefyd a'm calon a fyddant yno yn 
wastadol. 

17 A thithau, os rhodi ger fy mron: 

ì, fel y rhodiodd Dafydd dy dad, a. 








* 

N 
a 
| 

i 
“ 

1 

ì 

| 








————. 





—— — — — .s S9 OY. —. .  _— — —_—_— 
4 Solomon. HI. CHRONIOCL, VIII. E aberdhau blynyddol. 





Cyn _ | gwneuthur yr hyn oll a orchymynais | dinasoedd y marchogion, *“*a'r hyn | _ Cyn 


| ORIST |i ti, a chadw fy neddfau a'm barn- | oll oedd ewyllys gan Solomon ei ad-| CNIST 
| — — |edigaethau: eiladu yn Jerusalem, ac yn Libanus, |, — 
| 18 Yna y sicrhâf deyrn-gadair dy | ac yn holi dir ei arglwyddiaeth ef. a holl y” 
frenhiniaeth di, megis yr ammodais | 7 $ Yr holl bobl y rhai a adawyd|| Sclonon, « 
â Dafydd dy dad, gan ddywedyd, | o'r Hethiaid, a'r Amoriaid, a'r Phe-| «dlwea 
»pen. 6.16. | Ni thorrir ymaith oddi wrthyt ma | reziaid, a'r Hefiaid, a'r Jebusiaid, y lia | 
HS U 





lbyddo gwr yn arglwyddiaethu yn | rhai nid oeddymt o Israel ; 
Israel. 8 Ond o'u meibion hwynt, y rhai 
| PImef, 28. 19 POnd os dychwelwch, ac os | a drigasant ar eu hol hwynt yn y 
Dewt2s. | gwrthodwch fy neddfau a'm gorchy- | wlad, y rhai ni ddifethasai meibion 
'"»"* |mynion a roddais ger eich bron, ac | Israel, Solomon a'u gwnaeth hwynt. 
os ewch a gwasanaethu duwiau dï- | yn drethol hyd y dydd hwn. 
eithr, ac ymgrymmu iddynt.hwy: 9 Ond o feibion Israel ni roddodd 
20 Yna mi a'u diwreiddiaf hwynt | Solomon 2veb yn weision yn ei waith: 
o'm gwlad a roddais iddynt, a'r tŷ | canys hwynt-hwy oeddynt ryfelwyr, 
a sancteiddiais i'm henw a fwriaf | a thywysogion ei gapteniaid ef, a 
allan o'm golwg, a mi ai rhoddaf | thywysogion eì gerbydau ai wŷr 
ef yn ddïareb, ac yn wawd ym j meirch ef. 
mysg yr holl bobloedd. 10 A dyma y rhai pennaf o swydd- 
21 A'r tŷ yma, yr hwn sydd uchel, | ogion y brenhin Solomon, sef dau 
a wna i bawb a'r a êl heibio iddo | cant a deg a deugain, yn arglwydd- 
tpe.22. |synnu: fel y dywedo, “Paham y | iaethu ar y bobl. 
Jer.29.39.| gwnaeth yr ARGLWYDD fel hyni'r| 11 Y A Solomon “a ddug ferch ll Bren, 3. 
wlad hon, ac i'r tŷ hwn? Pharaoh i fynu o ddinas Dafydd i'r | «9.24. 
22 Yna y dywedant, Am iddynt | tŷ a adeiladasai efe iddi hi: canys 
wrthod ARGLWYDD DDUW eu tad- | efe a ddywedodd, Ni thrig fy 
au, yr hwn au dug hwy allan o | ngwraig i yn nhŷ Dafydd brenhin 
wlad yr Aipht, ac am iddynt ym- | Israel, o herwydd “sanctaidd yw,|'He 
aflyd mewn duwiau dieithr, ac ym- | oblegid i arch yr ARGLWYDD ddy-| redd. 
grymmu iddynt, a'u gwasanaethu | fod i mewn iddo. 
hwynt: am hynny y dug efe yr | 12 7 Yna Solomon a offrymmodd 
holl ddrwg yma arnynt hwy. boeth-offrymmau i'r ARGLWYDD ar 
PENNOD VIIL allor yr ARGLWYDD, yr hon a adeil- 
1 Adeilad Solomon. 'T Solomon yn dwyn y cen- | &dasai efe o flaen y porth ; 
hedloedd, a adawsid dan deyrnged iddo; ac | _ 13 I boeth-offrymmu dogn dydd 
yn gwneuthur yr Israeliaid yn llywiawdwyr | *yn ei ddydd, yn ol gorchymyn Mo- a 
dano, 11 Merch Pharaoh yn symmudo ŵ'w SêS, ar y Sabbathau, ac ar y newydd- i 
thŷ. 12 Cyhoedd aberthau blynyddol Solo- loerau, ac ar y gwyliau arbenni g 


mon. 14 Solomon yn gosod yr offeiriaid a'r ^ ; 
Lefiaid yn ew lleoedd. MT Y llynges yn * dair gwaith yn y flwyddyn ; sef ar a 23, 


—— nn n,A_A_Â_ÂAÂ5^_Ô__5_3 _Ô______ 


cyrchu aur o Ophir. wyl y bara croyw, ac ar wyl yr| Deut 
092, CO *ym mhen yr ugain mlynedd, | wythnosau, ac ar wyl.y pebyll, 
^J) Bren. 9. yn y rhai yr adeiladodd Solo- | _ 14 $ Ac efe a osododd, yn ol trefn 


mon dŷ yr ARGLWYDD, a'i dŷ ei hun, | Dafydd ei dad, fddosparthiadau yr j' 1 Chron. 
2 Solomon a adeiladodd y dinas- | offeiriaid yn eu gwasanaeth, ar| 
*Nen, . |0edd a “roddasai Hiram i Solomon, | “ Lefiaid yn eu goruchwyliaeth, i|51Chon. 
“dfraee: |ac a wnaeth i feibion Israel drigo | foliannu ac i weini ger bron yr| 
yno. offeiriaid, fel yr oedd ddyledus bob 
3 A Solomon a aeth i Hamath- | dydd yn ei ddydd, a'r Pporthor- |hiChrn.o. 
sobah, ac a'i gorchfygodd hi. ion yn eu dosparthiadau, wrth bob| 
4 Ac efe a adeiladodd Tadmor yn | porth: canys felly yr oedd gorchy- 
yr anialwch, a holl ddinasoedd y | myn Dafydd gwr Duw. 
trysorau, y rhai a adeiladodd efe| 15 Ac ni throisant hwy oddi wrth 
yn Hamath. orchymyn y brenhin i'r offeiriaid 
5 Efe hefyd a adeiladodd Beth- | a'r Lefiaid, am un peth, nac am y 
horon uchaf, a Beth-horon isaf, din- | trysorau. 
asoedd wedi eu cadarnhâu â mur-| 16 A holl waith Solomon oedd 
iau, pyrth, a barrau ; wedi ei barottôi hyd y dydd y seil- 
6 Baalath hefyd, a holl ddinas- | iwyd tŷ yr ARGLWYDD, a hyd oni 
oedd y trysorau oedd gan Solomon, | orphenwyd eî. Felly y gorphenwyd 
j» holl ddinasoedd y cerbydau, a | tŷ yr ARGLWYDD, 


447 


— — — 





- 


I. CHRONIOCL, IX. dyfod at Solomon. 
9 A hi a roddodd i'r brenhin 





Brenhines Seba yn 


Cyn 


17 4 Yna yr aeth Solomon i Esion- 





gaber, ac i *Eloth, ar fin y môr, 

y'ngwlad Edom. 

18 A Hiram a anfonodd gyd â'i 
weision longau, a gweision cyfar- 
wydd ar y môr; a hwy a aethant 
gyd â gweision Solomon i Ophir, ac 
a gymmerasant oddi yno bedwar 
cant a deg a deugain talent o aur, ac 
a'u dygasant i'r brenhin Solomon. 

PENNOD IX. 

1 Brenhines Seba yn rhyfedd ganddi ddoethineb 
Solomon, 13 Aur Solomon, 15 a'i darîan- 
nau, 17 a'i orsedd-faingc ifori, 20 a'i lestri, 
23 a'i anrhegion, 25 a'i gerbydau a'î feirch, 
26 a'i deyrnged. 29 Pa hyd y teyrnasodd 
efe, a'i farwolaeth. 

A PHAN glybu brenhines Seba 

glod Solomon, hi a ddaeth i 

Jerusalem, i brofi Solomon â chwes- 

tiynau caled, â llu mawr iawn, ac â 

chamelod yn dwyn aroglau, ac aur 

lawer, a meini gwerthfawr: a hi a 

ddaeth at Solomon, ac a ddywed- 

odd wrtho ef yr hyn oll oedd yn ei 
chalon. 

2 A Solomon a fynegodd iddi hi 
ei holl ofynion: ac nid oedd dim 
yn guddiedig rhag Solomon ar na 
fynegodd efe iddi hi. 

3 A phan welodd brenhines Seba 
ddoethineb Solomon, ar tŷ a adeil- 
adasai efe, 

4 A bwyd ei fwrdd, ac eisteddiad 
ei weision, a threfn ei weinidogion, 
a'u dillad, a'i drulliadau ef, a'u gwisg- 
oedd, a'i esgynfa ar hyd yr hon yr âi 
efe i fynu ì dŷ yr ARGLWYDD; nid 
oedd mwyach yspryd ynddi. 

5 A hi a ddywedodd wrth y bren- 
hin, Gwir yw y gair a glywais yn fy 
ngwlad, am dy “weithredoedd di, ac 
am dy ddoethineb : 

6 Etto ni choeliais i'w geiriau 
hwynt, nes i mi ddyfod, ac i'm llyg- 
aid weled. Ac wele, ni fynegasid 1 
mi hanner helaethrwydd dy ddoeth- 
ineb: ychwanegaist at y glod a 
glywais i. 

7 Gwŷn fyd dy wŷr di, a gwŷn- 
fydedig yw dy weision hyn, y rhai 
sydd yn sefyll yn wastadol ger dy 
fron, ac yn clywed dy ddoethineb. 

8 Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD 
dy DDUW, yr hwn a'th hoffodd di, 
ith osod ar ei orseddfa ef, yn fren- 
hin dros yr ARGLWYDD dy DDUW : 
o herwydd cariad dy DDuUw tu ag 
at Israel, i'w sicrhâu yn dragywydd; 
am hynny y gwnaeth efe dydi yn 
frenhin arnynt hwy, i wneuthur 
barn a chyfiawnder. . 


«8 


chwech ugain talent o aur, a phêr- 
aroglau lawer iawn, a meini gwerth- 
fawr: ac ni bu y fath bêr-aroglau 
a'r rhai a roddodd brenhines Seba 
i'r brenhin Solomon. 

10 Gweision Hiram hefyd, a gweis- 
ion Solomon, y rhai a ddygasant 
aur o Ophir, a ddygasant goed al- 
gumim, a meini gwerthfawr. 

ll A'r brenhin a wnaeth o'r coed 
alcumim ?risiau i dŷ yr ARGLWYDD, 
ac i dŷ y brenhin, a thelynau a nabl- 
au i'r cantorion: ac ni welsid eu 
bath o'r blaen y'ngwlad Judah. 

12 A'r brenhin Solomon a rodd- 
odd i frenhines Seba ei holl ddy- 
muniad, ar hyn a ofynodd hi, heb 
law yr hyn a ddygasai hi i'r bren- 
hin. Felly hì a ddychwelodd, ac a 
aeth i'w gwlad, hi a1 gweision. 

13 TA phwys yr aur a ddeuai i 
Solomon bob blwyddyn, oedd chwe 
chant a thri ugain a chwech o dal- 
entau aur; 

l4 Heb law yr hyn yr oedd y 
marchnadwyr ar marsiandwyr yn 
eu dwyn: a holl frenhinoedd Ara- 
bia, a thywysogion y wlad, oedd yn 
dwyn aur ac arian i Solomon. 

15 T Ar brenhin Solomon a 
wnaeth ddau cân tarian o aur di- 
lin: chwe chân si4 o aur dilin a 
roddodd efe ym mhob tarian. 

16 A thri chant o fwcledi o aur 
dilin: tri chân sic o aur a rodd- 
odd efe ym mhob bwcled. A'r 
brenhin a'u gosododd hwynt yn 
nhŷ coed Libanus. 

17 4 A'r brenhin a wnaeth or- 
seddfa fawr o ifori, ac a'i gwisgodd 
âg aur pur. 

18 A chwech o risiau oedd i'r or- 
seddfa, a throedle o aur, ynglŷn 
wrth yr orseddfa, a chanllawiau o 
bob tu i'r eisteddle, a dau lew yn 
sefyll wrth y canllawiau; 

19 A deuddeg o lewod yn sefyll yno 
ar y chwe gris o bob tu. Ni wnaeth- 
d y fath mewn un deyrnas. 

20 « A holl lestri dïod y brenhin 
Solomon oedd o aur, a holl lestri tŷ 
coed Libanus oedd aur *pur: *nid 
oedd yr un o arian; nid oedd dim 
bri arno yn nyddiau Solomon. 

91 Canys llongau y brenhin oedd 
yn myned i Tarsis gyd â gweision 
Hiram: unwaith yn y tair blynedd 
y deuai llongau Tarsis yn dwyn 


G 6 . o 
aur, ac arian, *ac ifori, ac eppaod, |€Neu,, 


a. pheunod. 








FEN —dR———————p——p—-eo NW y 





Marwolaeth Solomon. II CHRONIOL, X. Rehoboam yn frenhin. 





———————— ———  —  — — FF  — ——_ —_ —_ —— — — — —  — —  — —  — —  — — —— — —  —  —  — — — ——— — — — — —:G : —:——  — — — — — — — —- ——  — _—-—_-—-—-—- 
—_ NO 
pd 





23 « A holl frenhinoedd y ddaear 
oedd yn ceisio gweled; wyneb Solo- 
mon, i wrandaw ei ddoethineb a 
roddasai Duw yn ei galon ef. 

24 A hwy a ddygasant bob un ei 
anrheg, llestri arian, a llestri aur, a 
gwisgoedd, arfau, a_ phêr-aroglau, 
meirch, a mulod, dogn bob blwydd- 


yn. 

25 « Ac *yr oedd gan Solomon 
bedair mil o bresebau meirch a 
cherbydau, a deuddeng mil o wŷr 
meirch; ac efe a'u cyfleodd hwynt 
yn ninasoedd y cerbydau, a chyd 
â'r brenhin yn Jerusalem. 

26 1 “Ac yr oedd efe yn arglwydd- 
iaethu ar yr holl frenhinoedd, 4 o'r 
7 afon hyd wlad y Philistiaid, a hyd 
derfyn yr Aipht. 

27 A'r brenhin a * wnaeth yr arian 
yn Jerusalem fel cerrig, a'r cedr- 
wydd a wnaeth efe fel y sycomor- 
wydd yn y doldir, o amldra. 

28 *Ac yr oeddynt hwy yn dwyn 


..16. |meirch i Solomon or Aipht, ac o 


bob gwlad. 

29 1 A'r rhan arall o fweithred- 
oedd Solomon, cyntaf a diweddaf, 
onid ydynt hwy yn ysgrifenedig 
yngeiriau Nathan y prophwyd, ac 
ym mhrophwydoliaeth Ahïah y i- 
loniad, ac yngweledigaethau Ido 
y gweledydd yn erbyn Jeroboam 
mab Nebat? 

30 A Solomon a deyrnasodd yn 
Jerusalem ar holl Israel ddeugain 
mlynedd. 

31 A Solomon a hunodd gyd â'i 
dadau, a chladdwyd ef yn ninas 
Dafydd ei dad; a Rehoboam ei 
fab a deyrnasodd yn ei le ef. 

PENNOD X. 

1 Yr Israeliaid yn ymgasglu yn Sichem î gor- 
oni Rehoboam, a_thrwy Jeroboam yn ceisio 
ganddo eu thyddhâu hwy. 6 Rehoboam yn 
gwrthod cynghor yr henafgwyr, a thrwy gyng- 
hor y gwŷr ieuaingc, yn eu hatteb hwy yn 
arw. 16 Deg llwyth yn cilio oddi wrtho ef, yn 
lladd. Hadoram, ac yn eî yrcu ynlau î fjô. 


aREHOBOAM a aeth i Sichem; 
canys i Sichem y daethai holl 
Israel i'w urddo ef yn frenhin. 

2 A phan glybu Jeroboam mab 
Nebat, ac yntau yn yr Aipht, "lle y 
ffoisai efe o ŵydd Solomon y bren- 
hin, Jeroboam a ddychwelodd o'r 
Aipht. 

3 Canys hwy a anfonasent, ac a 
alwasent am dano e£. A Jeroboam 


443 


Cyn 22 A'r brenhin Solomon a ragor- | a holl Israel a ddaethant, ac a| Cyn 
Fl odd ar holl frenhinoedd y ddaear | ymddiddanasant â Rehoboam, gan | CRIST 
992. |mewn cyfoeth a doethineb. ddywedyd, —— 


4 Dy dad a wnaeth ein hiau ni yn 
drom ; yn awr gan hynny ysgafnhâ 
beth o gaethiwed caled dy dad, ac o'i 
iau drom ef yr hon a roddodd efe 
arnom ni, a ni ath wasanaethwn di. 

5 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ym mhen y tridiau dychwelwch 
attaf fi. A'r bobl a aethant ymaith. 

6 1 A'r brenhin Rehoboam a ym- 
gynghorodd â'r henuriaid a fuasai 
yn sefyll o flaen Solomon ei dad ef 
pan ydoedd efe yn fyw, gan ddy- 
wedyd, Pa fodd yr ydych chwi yn 
cynghori atteb y bobl hyn ? 

7 A hwy a lefarasant wrtho, gan 
ddywedyd, Os byddi yn dda i'r bobl 
yma, a'u boddloni hwynt, ac os dy- 
wedi wrthynt eiriau teg, hwy a fydd- 
ant yn weision i ti byth. 

8 Ond efe a wrthododd gynghor yr 
henuriaid a gynghorasent hwy iddo; 
ac efe a ymgynghorodd âr gwŷr 
ieuaingc a. gynnyddasent gyd âg ef, 
a'r rhai oedd yn sefyll ger ei fron ef. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, Beth yr ydych chwi yn ei 
gynghori, fel yr attebom y bobl 
hyn, y rhai a lefarasant wrthyf, gan 
ddywedyd, Ysgafnhâ beth ar yr iau 
a osododd dy dad arnom ni? 

10 A'r gwŷr ieuaingc y rhai a gyn- 
nyddasent gyd âg ef a lefarasant 
wrtho, gan ddywedyd, Fel hyn y 
dywedi wrth y bobl a lefarasant 
wrthyt, gan ddywedyd, Dy dad a 
wnaeth ein hiau ni yn drom, ysgafn- 
hâ dithau A oddi arnom ni: fel hyn 
y dywedi wrthynt; Fy mys bach 
J/ydd, ffyrfach na llwynau fy nhad. 

11 Ac yn awr fy nhad a'ch llwyth- 
odd chwi â iau drom, minnau hefyd 
a chwanegaf ar eich iau chwi: fy 
nhad a'ch ceryddodd chwi â ffrew- 
yllau, a minnau a'ch ceryddaf âg 
ysgorpionau. 

12 Yna y daeth Jeroboam, a'r holl 
bobl, at Rehoboam y trydydd dydd, 
fel y llefarasai y brenhin, gan ddy- 
wedyd, Dychwelwch attaf fi y tryd- 
ydd dydd. 

13 A'r brenhin a'u hattebodd hwynt 
yn arw: ar brenhin Rehoboam a 
wrthododd gynghor yr henuriaid; 

14 Ac efe a lefarodd wrthynt yn ol 
cynghor y gwŷr ieuaingc, gan ddy- 
wedyd, Fy nhad a wnaeth eich iau 
chwi yn drom, a minnau a chwan- 
egaf arni hi: fy nhad a'ch cerydd- 






Y deg Uwyth yn cilio 


Cyn _ | odd chwi â ffrewyllau, a minnau a'ch 
ceryddaf cha âg ysgorpionau. 

15 Ac nì wrandawodd y brenhin ar 
y bobl: o herwydd “yr achos oedd 
oddi wrth Dpuw, fel y cwblhâi yr 
ARGLWYDD ei air a lefarasai efe 
6rwy “law Ahïah y Siloniad wrth 
Jeroboam mab Nebat, 

16 $ A phan welodd holl Israel na 
wrandawai y brenhin arnynt hwy, 
y bobl a attebasant y brenhin, gan 
ddywedyd, Pa ran sydd i nì yn 
Dafydd? nid oes chwaith £ mê eti- 
feddiaeth ym mab Jesse: O Israel, 
aed pawb i'w pebyll ; edrych yn awr 
ar dy dŷ dy hun, Dafydd. Felly 
holl Israel a aethant i'w pebyll. 

17 Ond meibion Israel, y rliai oedd 
yn preswylio yn ninasoedd Judah, 
Rehoboam a deyrnasodd arnynt 

'n 





cl Bren, 
12.15, 24. 


18 A'r brenhin Rehoboam a anfon- 
odd Hadoram, yr hwn oedd ar y 
dreth, a meibion Israel a'i llabydd- 
iasant ef â meini, fel y bu efe farw : 
' ond y brenhin Rehoboam a “brysur- 

odd i fyned i'w gerbyd, i ffoì ìi Jeru- 
salem. 

19 Ac Israel a wrthryfelasant yn 

erbyn tŷ Dafydd hyd y dydd hwn. 


PENNOD XL 


1 Rehoboom yn codi llu î ddwyn Israel dano, a 
Semaiah yn gwarafun iddo. 5 Rehoboam yn 
cadarnhâu y deyrnas âg amddiffynfeydd ac 
anghenrheidiau. 19 Yr ofeiriaid a'r Lef- 
iaid, a'r rhaî oedd yn ofnî Duw, wedi â Je- 
roboam eu gwrthod, yn cadarnhâw teyrnas 
Judah. X86 Gwragedd a phlant Rehoboam. 

“ PHAN ddaeth Rehoboam i Je- 
rusalem, efe a gasglodd o holl 

| dŷ Judah, ac o Benjamin, gant a 

phedwar ugain mil o wŷr dewisol, 
cymmwys i ryfel, ìi ymladd âg Is- 
rael, ac ìi ddwyn drachefn y fren- 
hiniaeth i Rehoboam. 

2 Ond gair yr ARGLWYDD a ddaeth 
at Semaiah gwr Duw, gan ddywed- 


2 Hob. 
ymegnïodd. 


Al bren, 
T2. 2l, &c, 


yd, 

3 Dywed wrth Rehoboam mab 
Solomon brenhin Judah, ac wrth 
holl Israel yn Judah a Benjamin, 
gan ddywedyd, 

4 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Nac ewch i fynu, ac nac ymleddwch 
yn erbyn eich brodyr; dychwelwch 
bob un i'w dŷ ei hun: canys trwof 
fi y gwnaethpwyd y peth hyn. A 
hwy a wrandawsant ar eiriau yr 
ARGLWYDD, ac a_ ddychwelasant, 
heb fyned yn erbyn Jeroboam. 

5 4 A Rehoboam a drigodd yn 


H. CHRONIOCL, XI. 


_ 


oddi wrth Rehoboam. 


Jerusalem, ac a adeiladodd ddinas- 
oedd cedyrn yn Judah. 

6 Ac efe a adeiladodd Bethlehem, 
ac Etam, a Thecoa, 

7 A. bethsur, a Socho, ac Adìlam, 

8 A Gath, a Maresah, a Ziph, 

9 Ac Adoraim, a Lachis, ac Aze- 
cah, 

lO A Sorah, ac Ajalon, a Hebron, 
y rhai oedd yn Judah, ac yn Benja- 
min; dinasoedd o gadernid. 

ll Ac efe a gadarnhaodd yr am- 
ddiffynfaoedd, ac a osododd flaenor- 
iaid ynddynt hwy, a chellau bwyd, 
ac olew, a gwin. 

12 Ac ym mhob dinas y gosododd 
efe dariannau, a gwaywffyn, ac a'u 
cadarnhaodd hwynt yn gadarn iawn, 
ac eiddo ef oedd Judah a Benjamin. 

13 W A'r offeiriaid a'r Lefiaid, y 
rhai oedd yn holl Israel, a gyrchas- 
ant atto ef o'u holl derfynau. 

14 Canys y Le&aid a adawsant Peu 
meusydd pentrefol, a'u meddiant, 
ac a ddaethant ì Judah, ac i Jeru- 
salem: canys “Jeroboam a'i feibion 
a'u bwriasai hwynt ymaith o fod yn 
offeiriaid Ir ARGLWYDD. 

15 Ac “efe a osododd iddo offeir- 
iaid i'r uchelfeydd, ac i'r * cythreul- 
iaid, ac i'r lloi a wnaethai efe. 

16 Ac ar eu hol hwynt, fo holllwyth- 
au Israel, y rhai oedd yn rhoddi eu 
calon i geisio ARGLWYDD DDUW ls- 
rael, a ddaethant i Jerusalem, i ab- 
erthu ìi ARGLWYDD DDUW eu tadau. 

17 Felly hwy a gadarnhasant fren- 
hiniaeth Judah, ac a_gryfhasanf 
Rehoboam mab Solomon, dros dair 
blynedd: canys hwy a rodiasant 
yn ffordd Dafydd a Solomon dair 
blynedd. 

18 $ A Rehoboam a gymmerth 
Mahalath, merch Jerimoth mab 
Dafydd, yn wraig iddo, ac Abihail 
merch Elïab mab Jesse: 

19 A hi a ymddâg iddo ef feibion, 
se/ Jêus, a Samarïah, a Zaham. 

20 Ac ar ei hol hi efe a gymmerth 
£Maachah merch Absalom: a hi a 
ymddâg iddo ef Abïah, ac Attai, a. 
Ziza, a Selomith. 

91 A Rehoboam a garodd Maa- 
chah merch Absalom yn fwy nai 
holl wragedd a'i ordderchadon : can- 
ys deunaw o wragedd a gymmerth 
efe, a thri ugain o ordderchadon ; 
ac efe a genhedlodd wyth ar hugain | 
o feibion, a thri ugain o ferched. 

22 A Rehoboam ^a osododd Abïah |*Etrych 
mab Maachah yn ben, yn flaenor arj I» 16, 17. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
975. 


974. 
b Num, 35. 
2 
cpen, 13, 9, 


dI Bren, 
12, ôl. 
ene” lT. 


f Edrych 
pen. 15, 9, 
a. 30, 11, 18. 


£1 Bren, 
Tl 22. 
Hin elwir 
Michaiah 
merch 
Uriel, 
pen, 13, 2, 


——__— — —. ———————— .  _——_  — —___./_.-.el. ll... s — 


450 





| Stsac yn 


Cyn 
CRIST 
974. 





| 


' 





e Pch 
Es, 26. 13, 


d 1 Drcn. 


10. 16. 
pen, 9. 15. 


ci frodyr ; canys yr oedd yn ei fryd 
ei urddo ef yn frenhin. 

23 Ac efe a fu gall, ac a wasgar- 
odd ra o'i feibion i holl wledydd 
Judah a Benjamin, i bob dinas gad- 
arn, ac a roddes iddynt hwy lun- 
iaeth ,yn helaeth : ac efe a geisiodd 
lïaws o wragedd. 

PENNOD XII. 


1 Rehoboam yn ymwrthod â Duw, a Sisac yn 
ei gospî ef. 5 Efe a'i dywysogion yn edifar- 
hâw wrth bregelh Semaiah, ac yn cael ym- 
wared rhag ew dinysirio, ond mid rhag eu 
hanrheiihio. 13 Pa hyd y teyrnasodd Re- 
hoboam, a'i farwolaeth ef. 


CU wedi i Rehoboam sicrhâu y 

frenhiniaeth, ai: chadarnhâu, 

“efe a wrthododd gyfraith yr AR- 
GLWYDD, a holl Israel gyd âg ef. 

2 Ac yn y bummed flwyddyn ì'r 
brenhin Rehoboam, y daeth Sisac 
brenhin yr Aipht i fynu yn erbyn 
Jerusalem, o herwydd iddynt wrth- 
ryfela yn erbyn yr ARGLWYDD, 

3 A mil a dau cant o gerbydau, a 
thri ugeinmil o wŷr meirch ; ac nid 
oedd nifer ar y bobl a ddaeth gyd 
âg ef or Aipht, sef y Lubiaid, y 
Suceiaid, a'r Ethiopiaid. 

4 Ac efe a ennillodd y dinasoedd 
cedyrn, y rhai oedd yn Judah, ac a 
ddaeth hyd Jerusalem. 

5 î Yna Semaiah y prophwyd a 
ddaeth at Reboboam a thywysogion 
Judah, y rhai oedd wedi ymgasglu 
yn Jerusalem rhag ofn Sisac, ac a 


ddywedodd wrthynt, Fel hyn y dy- | 


wed yr ARGLWYDD, Chwi a'm gwrth- 
odasoch i, am hynny myfi a'ch gad- 
ewais chwi yn llaw sisac. 

6 Yna tywysogion Israel a'r bren- 
hin a ymostyngasant ac a ddywed- 
asant, Cyfiawn 4/12 yr ARGLWYDD. 

7 A phan welodd yr ARGLWYDD 
iddynt hwy ymostwng, daeth gair yr 
ARGLWYDD at Semaiah, gan ddy- 
wedyd, Hwy a ymostyngasant; am 
hynny mni ddifethaf hwynt, ond 
rhoddaf iddynt ymwared ar fyrder ; 
ac ni thywelltir fy llid yn erbyn Je- 
rusalem trwy law Sisac. 

8 Etto “byddant yn weision iddo 
ef, fel yr adnabyddont fy ngwasan- 
acth i, a gwasanaeth teyrnasoedd y 
gwledydd. 

9 Yna Sisac brenhin yr Aipht a 
ddaeth i fynu yn erbyn Jerusalem, 
ac a gymmerth drysorau tŷ yr AR- 
GLWYDD, a thrysorau tŷ y brenhin, 
ac au dug hwynt ymaith oll: dug 
ymaith hefyd y tariannau aur 4a 
wnaethai Solomon. 


H. CHRONICL, XII. 


10 A'r brenhin Rehoboam a wnaeth 
yn eu lle hwynt dariannau pres, ac 
a'u rhoddodd Awynt i gadw dan law 
bywysogion gwŷr y “gard, y rhai 
oedd yn cadw drws tŷ y brenhin. 

ll A phan elai y brenhin ì dŷ yr 
ARGLWYDD, gwŷr y gard a ddeu- 
ent ac au cyrchent hwy, ac au 
dygent drachefn i ystafell gwŷr y 
gard. i 

12 A phan ymostyngodd efe, llid 
yr ARGLWYDD a ddychwelodd oddi 
wrtho ef, fel nas dinystriai e/ yn 
hollol ; *ac yn Judah hefyd yr oedd 
pob peth yn dda. 

13 4 Felly y brenhin Rehoboam 
a ymgryfhaodd yn Jerusalem, ac a 


deyrnasodd: a mab *un mlwydda|: 
deugain oedd Rehoboam pan dde-| 3 
chreuodd efe deyrnasu, a dwy flyn- : 


edd ar bymtheg y teyrnasodd efe yn 
Jerusalem, fy ddinas a ddewisasai yr 
ARGLWYDD i osod ei enw ef ynddi, 
o holl lwythau Israel: ac enw ei 
fam oedd Naamah, Ammonees. 

14 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg, canys ni *pharottôdd efe ei 
galon i geisio yr ARGLWYDD. 

15 Am y gweithredoedd cyntaf a 
diweddaf i Rehoboam, onid ydynt 
hwy yn ysgrifenedig y'ngeiriau Se- 
maiah y prophwyd, ac Ido y gwel- 
edydd, yn yr achau? A bu rhyfel- 
oedd rhwng Rehoboam a Jeroboam 
yn wastadol, 

16 A Rehoboam a hunodd gyd âi 
dadau, ac a gladdwyd yn ninas Da- 
fydd; ac £Abïah ei fob a deyrnas- 
odd yn eì le ef. 


PENNOD XHI 


1 Abïah yn dyfod yn Ue Rehoboam, ac yn rhy- 
fela & Jeroboam: 4 yn adrodd ddiied oedd 
ei achos: 19 yn rhoi ei hyder ar Dduw, ac 
yn gorchfygw Jercboam. 21 Gwragedd a 
phla Abïah. 


C *yn y ddeunawfed flwyddyn i'r 
brenhin Jeroboam y dechreu- 
odd Abïah deyrnasu ar Judah. 

2 Tair blynedd y teyrnasodd efe 
yn Jerusalem; ac enw ei fam ef 
oedd ” Michaiah, merch Uriel o Gi- 
beah. Ac yr oedd rhyfel rhwng 
Abïah a Jeroboam. 

3 Ac Abïah a gydiodd y rhyfel â 
llu o ryfelwyr grymmus, sef pedwar 
cân mil o wŷr etholedig: a Jero- 
boam a Iauniaethodd y rhyfel yn ei 
erbyn ef âg wyth gân mil o wŷr 
etholedig, grymmus, nerthol. 

4 4 Ac Abïah a gyfododd ar fyn- 
ydd Semaraim, yr hwn sydd ym 


mynydd Ephraim, ac a ddywedodd, 


yspeilio Jerusalem. | 


Cyn 
CRIST 
“YG 





2 Neu, 
gosgordd, 





9 Neu, ac 
ello yn Ju- 
dah yr oedd 


£ Neu 
sefydlodd, 
neu, osod- 
odd, neu 


gyf eiriodd. 


£1 Bren, 
14, 31, 





Abiam. 





b Edrych 
pên. 11, 20, 
957. 





461 





| Abŵah yn frenhin, 


Cyn 
CRIST 
957. 





c Num. 18. 
19. 


d] Bren, 
11. 26. 


el Bren. 
12. 2S. 

f pen. 11, 
14, 15, 

£1 Bren. 
Mg, ly 


2 Heb, 
4 lenw3 
eilaw: 
Edrych 
Exod.29.1. 
Lef. 8, 2. 


h pen. 2. â. 





i Lef. 24. 6, 








O Jeroboam, a holl Israel, gwran- 
dêwch fi; 

5 Oni ddylech chwi wybod roddi 
O ARGLWYDD DDUW Jsrael y fren- 
hiniaeth i Dafydd ar Israel yn dra- 
gywydd, iddo ef ac i'w feibion, trwy 
c gyfammod halen * 

6 Etto Jeroboam mab Nebat, 
gwas Solomon mab Dafydd, a gyf- 
ododd ac a wrthryfelodd yn erbyn 
ei arglwydd. 

7 Ac ofer ddynion, sef meibion 


y fall, a ymgasglasant atto ef, ac. 


a ymgadarnhasant yn erbyn Reho- 
boam mab Solomon, pan oedd Re- 
hoboam yn fachgen, ac yn wan ei 
galon, ac ni allai ymgadarnhâu i'w 
herbyn hwynt. 

8 Ac yn awr yr ydych yn meddwl 
ymgadarnhâu yn erbyn brenhin- 
iaeth yr ARGLWYDD, y? hon sydd 
yn llaw meibion Dafydd ; ac yr yd- 
ych yn dyrfa fawr, a chyd â chwi y 
mae y lÌoi aur *a wnaeth Jeroboam 
yn dduwiau i chwi. 

9 fOni yrrasoch ymaith offeiriaid yr 
ARGLWYDD, meibion Aaron, a'r Lef- 
laid ? ac “oni wnaethoch i chwi off- 
eiriaid fel pobl y gwledydd erail/? 
pwy bynnag sydd yn dyfod *i'w gys- 
segru â bustach ieuangc ac â saith 
o hyrddod, hwnnw sydd yn offeir- 
iad i'r rha nid ydynt dduwiau. 

10 Ninnau, yr ARGLWYDD yw ein 
DUw ni, ac nis gwrthodasom ef; a'r 
offeiriaid y rhai sydd yn gwasanaethu 
yr ARGLWYDD 4êv meibion Aaron, 
wr Lefiaid sydd yn eu gorchwyl. 

11 * Ac ymaent hwy yn llosgi i'r AR- 
GLWYDD boeth-offrymmau bob bore 
aphob hwyr, ac arogl-darth peraidd ; 
ac y cadw trefn îy bara gosod ar 
y bwrdd pur, a'r canhwyllbren aur 


.|ai lampau, “i losgi bob prydnawn: 
. | eanys yr ydym ni yn cadw goruch- 


wyliaeth yr ARGLWYDD ein DUW; 
ond chwi a'i gwrthodasoch ef. 
12 Ac wele, Duw sydd ben gyd â 


.|ni, 'a'i offeiriaid ef âg udgyrn son- 


iarus i udganu yn eich erbyn chwi. 
O feibion Israel, "nac ymleddwch yn 
erbyn ARGLWYDD DDUW eich tad- 
au ; canys ni lwyddwch chwi. 

183 1 Ond Jeroboam a barodd osod 
cynllwyn o amgylch, a dyfod o'u 
hol hwynt: felly yr oeddynt hwy o 
ílaen Judah, a'r cynllwyn o'r tu ol 
iddynt. 

l4 A Judah a edrychodd yn ol, 
ac wele ryfel iddynt ym mlaen ac yn 
ol; a hwy a waeddasant ar yr AR- 


453 


HU. CHRONICL, XIV. 


Asa yn teyrnasu, 





GLWYDD, ar offeiriaid a leisiasant| _ Cyn 
mewn udgyrn, UE 

15 A gwŷr Judah a floeddiasant:| —— 
a phan waeddodd gwŷr Judah, Duw 
a darawodd Jeroboam, a holl Israel, 

o flaen Abïah a Judah. 

l6 A meibion Israel a ffoisant o 
flaen Judah : a Duw a'u rhoŵdodd 
hwynt i'w llaw hwynt. 

17 Ac Abïah a'i bobl a'u tarawsant 
hwy â lladdfa fawr : a syrthiodd yn 
archolledig o Israel bîm cân mil o 
wŷr etholedig. 

18 Felly y darostyngwyd meibion 
Israel y pryd hwnnw; a meibion 
Judah a orfuant, o herwydd idd- 
ynt bwyso ar ARGLWYDD DDUW eu 
tadau. | 

19 Ac. Abïah a erlidiodd ar ol Je- 
roboam, ac a ddug oddi arno cf 
ddinasoedd, Bethel a'i phontrefi, a 
Jesanah a'i phentrefi, ac Ephraim 
a'i phentrefi. 

20 Ac ni chafodd Jeroboam nerth 
mwyach yn nyddiau Abïah: ond yr 
ARGLWYDD ai tarawodd ef, fel ' 
bu efe farw. 

21 4 Ond Abïah a ymgryfhaodd, 
ac a gymmerth iddo bedair ar ddeg 
o wragedd, ac a genhedlodd ddau 


fab ar hugain, ac un ar bymtheg o 


íerched. 

22 A'r rhan arall o hanes Abiah, 
ai ffyrdd ef, a'i eiriau, y maent yn 
ysgriienedd yn $llyfr y prophwyd 
" 1do. 


PENNOD XIV. 

1 Asa yn dyfod ar ol Abêah, ac yn dilêu delw- 
addoliaelh ; 6 a chwedi cael heddwch, yn 
cadarnhâu eî deyrnas &g amddifjynfeydd ac 
dg arfau: 9 yn galw ar Dduw, ac yn gorch- 
fygu Zerah, ac yn yspeilio yr Ethiopiaid, 

AR Abiïah a hunodd gyd â'i 

dadau, a chladdasant ef yn ninas 

Dafydd; ac *Asa ei fab a deyrnasodd | «1 

yn ei le ef. Yn ei ddyddiau ef y caf- 

odd y wlad lonydd ddeng mlynedd. 

2 Ac Asa a wnaeth yr hyn oedd 
dda ac uniawn yngolwg yr AR- 
GLWYDD ei DDUW. 

3 Canys efe a fwriodd ymaith all- 
orau y duwiau dïeithr, a'r ? uchel- 
feydd, ac ca ddrylliodd y delwau, 
ac a dorrodd y llwyni: 

4 Aca orchymynodd ì Judah geis- 
io ARGLWYDD DDUW eu tadau, a 
gwneuthur y gyfraith a'r gorchymyn. 

5 Ac efe a fwriodd ymaith o holl 
ddinasoedd Judah yr uchelfeydd a'r 
“delwau: a chafodd y frenhiniaeth 
lonydd o'i flaen ef. 


Cylch 
951. 
b Edrych 


pen, 15.17. 
c Exod. 34, 
1a, 





2 Heb, haul- | 
ddelwau. 





yn gorchfygu yr Ethiopiaid, H. CHRONIOCL, XV. — ac yn ymgyfammodi & Dwv. 





— R zr_- m__—— 








| 
| 
Cyn 6 4 Ac efe a adeiladodd ddinas- PENNOD XV. Cyn 
CRIST CRIST 
; oedd cedyrn yn Judah, o herwydd 1 Asa aJudah, a llawer o Israel, trwy annog pro- | 
Cylch , â a Cylch 
951 bod y wlad yn cael llonydd, ac phwydoliaeth Azariah mab Oded, yn gwneuth- 041. 
- ; . n wr cyhoedd gyfammod & Duw : 16 yn symmudo 
nad oedd rhyfel y erbyn ei yn Maachah ei fam o fod yn frenhines, o herwydd 
y blynyddoedd hynny ? oblegid yr ei delw-addoliaeth : 18 yn dwyn y pethau cys- 
| 'ARGLWYDD a roddasai lonyddwch segredig 4 dŷ Dduw, ac yn cael hŵr heddwch. 
| ; y J 
| iddo. 4 C yspryd Duw a ddaeth ar 
7 Am hynny efe a ddywedodd wrth Azeriah mab Oded. 
Judah, Adeiladwn y dinasoedd hyn, | 2 Ac efe a aeth allan *o flaen Asa, |? igyfarfod. 
ac amgylchwn Awynt â mur, â thyr- | ac a ddywedodd wrtho, O. Asa, a 
au, â drysau, ac â barrau, tra /yddo | holl Judah, a Benjamin, gwrandêwch 
y wlad o'n blaen ni; o herwydd i | fi; “Yr ARGLWYDD sydd gyd â chwi, |" Iago5. & 
ni geisio yr ARGLWYDD ein DUW, ni | tra fyddoch gyd âg ef; ac Pos ceis- |"ad. 4.15. 
a'i ceisiasom, ac efe a roddodd lon- | iwch ef, chwi a'i cewch ef: ond “os| 2 


yddwch i ni o amgylch. Felly hwy 
| a adeiladasant, ac a lwyddasant. 


gwrthodwch chwi ef, yntau achj|is 


gwrthyd chwithau. 


pen. 23.12, 
Matt. 7. 7. 





€ pen. 24. 
8 Ac yr oedd gan Asa lu o wŷr |. 3 “Dyddiau lawer y bw Israel heb a a 
yn dwyn tariannau a gwaywffyn, o | y gwir DDUW, a heb offeiriad yn ar 
Judah tri chân mil, ac o Benjamin | ddysgawdwr, a heb gyfraith. 
dau cant a phedwar ugain mil yn | 4 Ond *pan ddychwelent yn eu |*Deut4. 
dwyn tariannau, ac yn tynnu bwa: | cyfyngdra atb ARGLWYDD DDUW Is-| 
y rhaì hyn oll oedd. wŷr grymmus. _ | rael, a'i geisio ef, efe a geidganddynt. 
9 «[ “A Zerah yr Ethiopiad a ddaeth | 5 Ac fyn yr amseroedd hynny nid |! Bum. 5. 6. 
allan yn eu herbyn hwynt, â llu o fil | oedd heddwch i'r hwn oedd yn myn- 
o filoedd, ac â thri chant o gerbyd- | ed allan, nac i'r hwn oedd yn dyfod 
au ; ac a ddaeth hyd * Maresah. imewn: ond blinder lawer oedd ar 
10 Yna Asa a aeth allan yn eierbyn | holl breswylwyr y gwledydd. 
ef, a hwy a_luniaethasant ryfel yn | 6 A chenedl a *ddinystriwyd gan |* Heb, 
nyffryn Sephathah wrth Maresah. genedl, a dinas gan ddinas: oblegid | iwyd. 
lI Ac Asa a waeddodd ar yr AR- | Duw oedd yn eu poeni hwy â phob 
GLWYDD eì DDUW, ac a ddywedodd, | aflwydd. 
O ARGLWYDD, nid yw ddêm iti | 7 Ymgryfhêwch gan hynny, ac na 
gynnorthwyo, pa un bynnag ai gyd | laesed eich dwylaw: canys y mae 
â llawer, aì gyd â'r rhai nid oes | gwobr i'ch gwaith chwi. 
ganddynt gryfder: cynnorthwya di | 8 A phan glybu Asa y geiriau hyn, 
nì, O ARGLWYDD ein DUW; canys | a phrophwydoliaeth Oded y pro- 
pwyso yr ydym ni arnat ti, ac yn dy | phwyd, efe a gryfhaodd, ac a fwr- 
enw di y daethom yn erbyn y dorf | iodd ymaith y *ífìaidd ei/wnod o holl |“ meb, 
hon: O ARGLWYDD, ein DUW ni | wlad Judah, a Benjamin, ac o'r holl weh 
ydwyt ti, na orfydded dyn i'th erbyn. | ddinasoedd a ennillasai efe o fynydd 
12 Felly yr ARGLWYDD a daraw- | Ephraim, ac a adnewyddodd allor 
odd yr Ethiopiaid o flaen Asa, ac o | yr ARGLWYDD, yr hon oedd o flaen 
ìlaen Judah ; a'r Ethiopiaid a ffoi- | porth yr ARGLWYDD. 
sant. 9 Ac efe a gynhullodd holl Judah, 
13 Ac Asa a'r bobl oedd gyd âg ef | a Benjamin, a'r “dieithriaid gyd â |*pe.1. 


a'u herlidiasant hwy hyd Gerar: a 
syrthiodd yr Ethiopiaid fel na all- 
ent ymadgryfhâu; canys drylliasid 
hwynt o flaen yr ARGLWYDD, ac o 
fiaen eì lu ef; a hwy a ddygasant 
ymaith anrhaith fawr iawn. 

14 A tharawsant yr holl ddinas- 
oedd o amgylch Gerar; canys £ yr 
oedd dychryn yr ARGLWYDD arnynt 
hwy: a hwy a anrheithiasant yr 
holl ddinasoedd; canys anrhaith 
fawr oedd ynddynt. 

15 Lluestai yr anifeiliaid hefyd a 
darawsant hwy, ac a gaethgludas- 
ant lawer o ddefaid a chamelod, ac 
a ddychwelasant i Jerusalem. 


403 


hwynt, o Ephraim a Manasseh, ac 
o Simeon: canys hwy a syrthiasant 
atto ef yn aml o Israel, pan welsant 
Jod yr ARGLWYDD ei DDUW gyd 
âg ef. 

10 Fellyhwy a ymgynnullesantiJe- 
rusalem, yn y trydydd mis, yn y bym- 


thegfed flwyddyn o deyrnasiad Asa. 


ll A hwy a aberthasant ir An- 
GLWYDD y dwthwn hwnnw, o'r Pan- 
rhaith a ddygasent, saith gant o 
eidionau, a saith mil o ddefaid. 

12 A hwy a aethant dan gyfammod 
i geisio ARGLWYDD DDUW eu tadau, 
â'u holl galon, ac â'u holl enaid: 


| 
ad 14, | 
| 


i Deut, l& | 


13 A 'phwy bynnag ni cheisiai AR-| 5,915. | 


I. 





EW ANN 


Hr heddwch yn Judah. 





GLWYDD DpDUw Israel, fod eì roddi 


cR[Sr ef i farwolaeth, yn fychan ac yn 





k ad. 2. 


fawr, yn wr ac yn wraig. 

14 A hwy a, dyngasant i'r AR- 
GLwypDpD â llef uchel, ac â bloedd, 
âg udgyrn hefyd, ac â thrwmpedau. 

15 A holl Judah a lawenychasant O 
herwydd y llw ; ; canys â 'u holl galon 
y tyngasent, ac Fâ'n hoil ewyllys y 
ceisiasant ef, a hwy a'i cawsant ef: 
a'r ARGLWYDD a roddodd lonydd- 
wch iddynt o amgylch. 

16 4 A'r brenhin Asa a symmud- 


11 Bren. 15 odd ! Maachah ei fam o fod yn fren- 


| $ Heb, 


| 


” 


WYW 





ddychryn. 


m pen, 14. 
$,9 


940. 


hines; o herwydd gwneuthur o honi 
$ ddelw mewn llwyn : ac Asa a dor- 
rodd ei delw hi, ac a2 drylliodd, ac 
a'4 llosgodd wrth afon Cidron. 

17 Ond "ni thynnwyd ymaith yr 
uchelfeydd o Israel: etto yr cad 
calon Asa yn berffaith ei holl 
ddyddiau ef. 

18 Ac efe a ddug ì mewn ì dŷ 
yr ARGLWYDD yr hyn a gyssegrasai 
ei dad, a'r hyn a gyssegrasai efe ei 
hun, arian, ac aur, a llestri. 

19 Ac ni bu ryfel mwyach hyd y 
bymthegfed flwyddyn ar hugain o 
deyrnasiad Asa. 


PENNOD XVI. 


1 Asa, irwy gymmorth y Syriaid, yn rhwysiro 
i Baasa adeiladu Ramah. 7 Hanani yn ei 
argyhoeddi ef am hynny, ac yniau yn eì 
fwrw ef y'ngharchar. 11 Ym mhlith & 
weithredoedd eraill, y mae efe, yn ei glefyd, 
yn ymgais, nid. â Duw, ond â'r physygwyr. 
19 Ei farwolaeth ef a'i gladdedigaeth. 


N yr unfed flwyddyn ar bym- 
theg ar hugain o deyrnasiad 


a1 Bren. 19. Asa, *y daeth Baasa brenhin Israel 


2 Ileb, 


i fynu yn erbyn Judah, ac a adeil- 
adodd Ramah, fel na adawai 4 neb 
fyned allan na 'dyfod 1 mewn at Asa 
brenhin Judah. 

2 Yna Asa a ddug allan arian, ac 
aur, o drysorau tŷ yT ARGLWYDD, â 
thŷ y brenhin, ac a: hanfonodd at 
Benhadad brenhin Syria, yr hwn 
oedd yn trigo yn * Damascus, gan 


Uarmeso. | ddywedyd, 


3 Cyfammod sydd rhyngof fi a 
thi, fel y. bw rhwng fy nhad i a'th 
dad dithau : wele, anfonais attat 
arian, ac aur; dos, torr dy gyfam- 
mod â Baasa brenhin Israel, fel y 
cilio efe oddi wrthyf fi. 

4 A Benhadad a wrandawodd ar y 
brenhin Asa, ac a anfonodd rys! 
ogion ei luoedd yn erbyn dinasoedd 


| Israel, a hwy a darawsant ljon, a 
Dan, ac Abel-maim, a holl drysor- 
ddinasoedd Naphtali. M^. 


454 


II. CHRONICL, XVL 


5 A phan glybu Baasa Agynny, efe 
a beidiodd âg adeiladu Ramah, ac 
a adawodd ei waith i sefyll. 

6 Yna Asa y brenhin a gymmerth 
holl Judah, a hwy a gludasant 
ymaith gerrig Ramah, a'i choed, â'r 
rhai yr adeiladai Baasa; ac a adeil- 
adodd â hwynt Geba, a Mispah. 

7 Y Y pryd hwnnw. y daeth PHan- 
ani y gweledydd at Asa brenhin Ju- 


dah, aca ddywedodd wrtho, Gan i íi 


roi dy bwys ar frenhin Syria, ac na 
roddaist dy bwys ar yr ARGLWYDD 
dy DDUW, am hynny y dïangodd 
llu brenhin Syria o'th law di. 

8 Onid oedd “yr Ethiopiaid a'r Lub- 
iaid yn *llu dirfawr, â cherbydau ac 
â gwŷr meirch yn aml iawn? ond am 
i ti roi dy bwys ar yr ARGLWYDD, efe 
a'u rhoddodd hwynt yn dy law di. 

9 Canys “y mae llygaid yr AR- 
GLWYDD yn edrych ar yr holl ddae- 
ar, *i'w ddangos ei hun yn gryf cyd 
â'r rhai sydd a'u calon yn berffaith 
tu ag atto ef. Ynfyd y gwnaeth- 
ost yn hyn; am hynny “rhyfeloedd 
fydd i'th erbyn o hyn allan. 

10 Yno y digiodd Asa wrth y gwel- 
edydd, ac ai rhoddodd ef mewn 
carchardy; canys yr oedd efe yn 
ddigllawn wrtho am 4y peth hyn. 
Ac Asa a ?orthrymmodd 7c o'r 
bobl y pryd hwnnw. 

11 4 Ac wele, gweithredoedd Asa, 
y rhai cyntaf ar rhai diweddaf, 
wele, y maent yn ysgrifenedig yn 
llyfr 'brenhinoedd Judah ac Tsrael. 

12 Ac Asa a glefychodd o'i draed 
yn y bedwaredd flwyddyn ar bym- 
theg ar hugain oi deyrnasiad, nes 
i'w glefyd fyned yn ddirfawr; etto 
ni cheisiodd efe yr ARGLWYDD yn 
ei glefyd, ond y meddygon. 

13 1 Ac Asa a hunodd gyd ôi 
dadau, ac a fu farw yn yr unfed 
flwyddyn a deugain o'i deyrnasiad. 

14 A chladdasant ef yn ei feddrod 


eì hun, yr hwn a *wnaethai efe iddo |* 


yn ninas Dafydd, a rhoddasant ef 1 
orwedd mewn gwely a lanwasid 'â 
phêr-aroglau o amryw rywogaeth- 
au, wedi eu gwneuthur trwy waith 
apothecari; a hwy a gynneuasant 
iddo ef “gynneu mawr iawn. 


PENNOD XVIL 


1 Jehosaphat yn dyfod ar ol Asa, yn teyrnasu 
yn ddaionus, ac yn fjynnw; T yn anfon Lef- 
iaid gyd â'r pennaethiaid â ddysgu Judah. 
10 Duw yn dychrynu eì elynion ef, a rhaî o 
honynt yn dwyn iddo anrhegion a theyrnged. 
12 Ei fawredd, a'i gapteniaid, a'i luoedd ef. 


to 





Morwolaeth Asa. 


Cyn 
CRIST 
940, 





bl Bren, 
16.1. 


pen. 19, 2. 


5 Heb. 
ysigoud, 


914. 


Heb, 
gloddiasai., 


f Gen. 50, 2, | 


£ pen, 21, 
19, 





| Jehosaphat yn teyrnasu, 





Cn. 2JEHOSAPHAT ei fab a deyrn- 
a asodd yn ei le ef, ac a ymgryf- 
“n., haodd yn erbyn Israel. 


al Bren, 
15. 24, 


2 Ac efe a roddodd fyddinoedd 
mhob un o gaerog ddinasoedd 
Judah, ac a roddes raglawiaid yng 
ngwlad Judah ac yn "ninasoedd 
Ephraim, y rhai a ennillasai Asa ei 
dad ef. 

3 A'r ARGLWYDD a fu gyd â Je- 
hosaphat, o herwydd iddo rodio yn 
ffyrdd cyntaf Dafydd ei dad, ac nad 
ymofynodd â Baalim: 

4 Eithr Duw ei dad a geisiodd efe, 
ac yn ei orchymynion ef y rhodiodd, 
ac nid yn ol gweithredoedd Israel. 
| 5 Am hynny yr ARGLWYDD a sicr- 
|haodd y frenhiniaeth yn ei law ef; 
c] Sam. 10. a holl Judah ca roddasant, anrhegion 
i Jehosaphat; ac yr ydoedd iddo 
olud ac anrhydedd yn helaeth. 

6 Ac efe a ddyrchafodd ei galon 
yn ffyrdd yr ARGLWYDD: ac efe 
a fwriodd hefyd yr uchelfeydd a'r 
llwyni allan o Judah. 

7 í Hefyd yn y drydedd flwyddyn 
o'i deyrnasiad, efe a anfonodd at ei 
' dywysogion, sef Benhail, ac Obadiah, 
a Zecharïah, a. Nethaneel, a Micha- 
iah, ìi ddysgu yn ninasoedd Judah. 

8 A chyd â hwynt yr anfonodd 
efe Lefiaid, Semaiah, a. Nethanïah, 
a Zebadïah, ac Asahel, a Semira- 
moth, a Jehonathan, ac Adonïah, a 
Thobïah, a Thob-adonïah, y Lefiaid ; 
a chyd â hwynt Elisama, a Jeho- 
ram, yr offeiriaid. 

9 A hwy a ddysgasant yn Judah, 
a chyd â hwynt 4? oedd llyfr cyf- 
raith yr ARGLWYDD: felly yr am- 
gylchasant hwy holl ddinasoedd 
Judah, ac y dysgasant y bobl. 

10 4 Ac *arswyd yr ARGLWYDD 
oedd ar holl deyrnasoedd y gwled- 
ydd oedd o amgylch Judab, fel nad 
ymladdasant hwy yn erbyn Jeho- 
saphat. 

ll A rAaê o'r Philistiaid oedd yn 
dwyn i Jehosaphat anrhegion, a 
theyrnged o arian: yr Arabiaid hef- 
yd oedd yn dwyn iddo ef ddïadell- 
oedd, saith mil a saith gant o hyrdd- 
od, a saith mil a saith gant o fychod, 

12 Y Felly Jehosaphat oedd yn 
myned rhagddo, ac yn cynnyddu yn 
uchel; ac efe a adeiladodd yn Ju- 
dah *balasau, a dinasoedd trysorau. 

13 A llawer o waith oedd ganddo 
ef yn ninasoedd Judah; a rhyfel- 
wyr cedyrn nerthol yn Jerusalem, 
14 A dyma eu rhifedi hwynt, yn 


b pen, 15. 8. 


Z Neu, 
A'i galon 
a ymgys- 
urodd. 


âd Edrych 
1 Bren, 22. 


pen, 20. 39, 
913, 


6 Gan. 35, 5. 




















3 Neu, 
gestyll, 


II. CHRONICL, XVII 


ol tŷ eu tadau: O Judah yn dywys- 
ogion miloedd, yr oedd Adnah y 
pennaf, a chyd âg ef dri chân mil o 
wŷr cedyrn nerthol. 

15 A cher ei law ef, Jehohanan y 
tywysog, a chyd âg ef ddau cant a 
phedwar ugain mil. 

16 A cher llaw iddo ef, Amasïah 
mab Zichri, yr hwn oii wirfodd a 
ymroddodd i'r ARGLWYDD ; a chyd 
âg ef ddau cân mil 0 wŷr cedyrn 
nerthol. 

17 Ac o Benjamin, y7 oedd Eliïada 
yn wr cadarn nerthol, a chyd âg ef 
ddau cân mil yn arfogion â bwâau 
a £hariannau. 

18 A cher llaw iddo ef, Jehozabad, 
a chyd âg ef gant a phedwar ugain 
mil yn barod i ryfel. 

19 Y rhai hyn oedd yn gwasan- 
aethu y brenhin, heb law y frhai a 
roddasai y brenhin yn y dinasoedd 
caerog, trwy holl Judah. 


PENNOD XVIII. 


1 Jehosaphat yn ymgyfathrachw âg Ahab, ac 
yn myned gyd âg ef â Ramoth-Gilead. 4 
Gau-brophwydi yn twyllo Ahab, a'i ladd ef 
yn ol gair Micheah, 

Av i Jehosaphat yr ydoedd golud 

ac anrhydedd yn helaeth; ac 
efe *a ymgyfathrachodd âg Ahab. 

2 ? Ac ym mhen ennyd o flynydd- 
oedd efe a aeth i waered at Ahab i 
Samaria. Ac Ahab a laddodd ddef- 
aid a gwartheg lawer, iddo ef ac 
i'r bobl oedd gyd âg ef, ac ai han- 
nogodd efi fyned i fynu gyd âg 
ef i Ramoth-Gilead. 

3 Ac Ahab brenhin Israel a ddy- 
wedodd wrth Jehosaphat brenhin 
Judah, A âi di gyd â mi i Ramoth- 
Gilead? Yntau a ddywedodd wrtho, 
Yr ydwyf fi fel tithau, a'm pobl i 
fel dy bobl dithau, a byddwn gyd 
â thi yn y rhyfel. 

4  Jehosaphat hefyd a ddywed- 
odd wrth frenhin Israel, € Ymgyng- 
hora, attolwg, heddyw â gair yr AR- 
GLWYDD. | 

5 Am hynny brenhin Israel a gasgl- 
odd o'r prophwydi bedwar cant o 
wŷr, ac a ddywedodd wrthynt, A 
awn ni yn erbyn Ramoth-Gilead i 
ryfel, neu a beidiaf fi? Dywedasant 
hwythau, Dos i fynu; canys Duw 
a'ê dyry yn llaw y brenhin. 

6 Ond Jehosaphat a ddywedodd, 
Onid oes yma 4n prophwyd i'r AnR- 
GLWYDD etto mwyach, fel yr ym- 
gynghorem âg ef? 

7 A brenhin Israel a ddywedodd 


ac yn ffynnu. 








Cyn 
CRIST 
912, 


fad,2, 


897. 


a. 2 Dren, $, 
ls. 


bl Bren, 
2 





Gau-brophwyds 


Cyn 
CRIST 
897. 





2 Neu, 
eunuch- 
iaid. 


8 Heb, 
uw enau. 


I d Num, 22. 


18,20, 835 


a 24.i3. 
l bren, 22. 
14. 


4 Nou, er 
drygioni. 


—— 


wrth Jehosaphat, Y mae etto un 
ewr trwy yr hwn y gallem ymgyng- 
hori âr ARGLWYDD: ond y mae yn 
gas gennyf fi ef: canys nid yw yn 
prophwydo i mi ddaioni, ond dryg- 
ioni erioed: efe yw Micheah mab 
Imla. A dywedodd Jehosaphat, Na 
ddyweded y brenhin felly. 

8 A brenhin Israel a alwodd ar un 
o'i *ystafellyddion, ac a ddywedodd, 
Prysura Micheah mab Imla. 

9 A brenhin Israel a Jehosaphat 
brenhin Judah oeddynt yn eistedd 
bob un ar ei deyrn-gadair, wedi eu 
gwisgo mewn brenhinol wisgoedd, 
eistedd yr oeddynt mewn llannerch 
wrth ddrws porth Samaria; ar 
holl brophwydi oedd yn prophwydo 
ger eu bron hwynt. 

10 A Sedeciah mab Cenaanah a 
wnaethai iddo ei hun gyrn heiyrn, 
ac efe a ddywedodd, Fel hyn y dy- 
wedodd yr ARGLWYDD, A'r rhai 
hyn y corni di y Syriaid, nes i fi 
eu difa hwynt. 

l1 A'r holl brophwydi oedd yn 
prophwydo fel hyn, gan ddywedyd, 
Dos i fynu i Ramoth-Gilead, a ffyn- 
na: canys yr ARGLWYDD &' dyry 
Ai yn llaw y brenhin. 

12 A'r gennad a aethai i alw Miche- 
ah, a lefarodd wrtho ef, gan ddy- 
wedyd, Wele eiriau y prophwydi yn 
*un-air yn dda i'r brenhin: bydded 
gan hynny, attolwg, dy air dithau fel 
un o'r rhai hynny, a dywed y goreu. 

13 A Micheah a ddywedodd, Fe 
mai byw yr ARGLWYDD, “yr hyn a 


2 45. | ddywedo fy Nuw, hynny a lefaraf fi. 


14 A phan ddaeth efe at y brenhin, 
y brenhin a ddywedodd wrtho, Mi- 
cheah, a awn ni i ryfel yn erbyn 
Ramoth-Gilead, neu a_beidiaf fi? 
Dywedodd yntau, Ewch i fynu, a 
ffynnwch, a rhoddir hwynt yn eich 
llaw chwi. 

15 A'r brenhin a ddywedodd wrtho, 
Pa.sawl gwaith y'th dynghedaf di, 
na lefarech wrthyf fi ond gwirion- 
edd yn enw yr ARGLWYDD? 

16 Yna efe a ddywedodd, Gwel- 
ais holl Israel yn wasgaredig ar y 
mynyddoedd, fel defaid ni byddai 
iddynt fugail. A dywedodd yr AR- 
GLWYDD, Nid oes feistr arnynt hwy; 
dychweled pob un i'w dŷ ei hun 
mewn tangnefedd. 

17 (A brenhin Israel a ddywedodd 
wrth Jehosaphat, Oni ddywedais i 
wrthyt, na phrophwydai efe *dda- 
ioni i mi, ond drygioni) 





456 


H. CHRONIOCL, XVIII. 


18 Yntau a ddywedodd, Gan hynny 


yn twyllo Ahab. 


Cyn 
gwrando air yr ARGLWYDD; Gwelais | ORIST 


yr ARGLWYDD yn eistedd ar ei or- 
seddfa, a holl lu y nefoedd yn sefyll 
ar eì ddeheulaw, ac ar ei law aswy. 

l9 A dywedodd yr ARGLWYDD, 
Pwy a dwylla Ahab brenhin Israel, 
fel yr elo efe i fynu, ac y syrthio yn 
Ramoth-Gilead? Ac un a lefarodd 
gan ddywedyd fel hyn, ac arall gan 
ddywedyd fel hyn. 

20 Yna *yspryd a aeth allan, ac 
a safodd ger bron yr ARGLWYDD, 
ac a ddywedodd, Myfi a'i twyllaf ef. 
A dywedodd yr ARGLWYDD wrtho, 
Pa fodd ? 

21 Dywedodd yntau, Myfi a âf all- 
an, ac a fyddaf yn yspryd celwydd- 
og y'ngenau ei holl brophwydi ef. A 
dywedodd vyr ARGLWYDD, Twylli, a 
gorchfygi: dos allan, a gwna felly. 

22 Ac yn awr wele, yr ARGLWYDD 2 
roddodd yspryd celwyddog y'ngenau 
dy brophwydi hyn; a'r ARGLWYDD 
a lefarodd ddrwg am danat ti. 

23 Yna Sedeciah mab Cenaanah 
a nesaodd, ac £a darawodd Miche- 


ah dan eê gem, ac a. ddywedodd, 


Pa ffordd yr aeth yspryd yr AR- 
GLWYDD oddi wrthyf fi i ymddi- 
ddan â thydi? 

24 A Micheah a ddywedodd, Wele, 
tì a gei weled y dwthwn hwnnw, 
pan elych di *o ystafell i ystafell i 
ymguddio. 

25 A brenhin Israel a ddywedodd, 
Cymmerwch Micheah, a dygwch ef 
yn ei ol at Amon tywysog y ddinas, 
ac at Joas mab y brenhin ; 

26 A dywedwch, Fel hyn y dywed- 
odd y brenhin, Rhowch hwn yn y 
carchardy, a bwydwch ef â bara cys- 
tudd, ac â dwfr blinder, nes i mi 
ddyfod eilwaith mewn heddwch. 

27 Yna y dywedodd Micheah, Os 
gan ddychwelyd y dychweli di mewn 
heddwch, ni lefarodd yr ARGLWYDD 
ynof fi. Efe a ddywedodd hefyd, 
Gwrandêwch A477, yr holl bobl. 

28 Felly brenhin Israel a Jehosa- 
phat brenhin Judah a aethant i 
fynu i Ramoth-Gilead. 

29 A brenhin Israel a ddywedodd 
wrth Jehosaphat, Mi a newidiaf fy 
nillad, ac a âf i'r rhyfel; ond gwisg 
di dy ddillad. Felly brenhin Israel 
a newidiodd ei ddillad, a hwy a 
aethant 1'r rhyfel. 

30 A brenhin Syria a orchymyn- 
asai i dywysogion y cerbydau y rhai 


| oedd ganddo ef, gan ddywedyd, Nac 





e Job l, 6. 


f Job 12. | 
16, í 


Es.19.14. | 
Ezec.14.9,. 


| 
| 
£ Jer. 20. 2. 
Marc 14. | 


65. 
Act.23.2, | 





— 


5 Heb. 
$ ystafell 
mewn ys- 
tafell. 


Lladd Ahab. 





S » 
Sss 


& EFE H . 














Cyn _ |ymleddwch â bychan nac â mawr, 


ond â brenhin Israel yn unig. 

31 A phan welodd tywysogion y 
cerbydau Jehosaphat, hwy a ddy- 
wedasant, Brenhin Israel yw efe. A 
hwy a &droisant i ymladd yn ei er- 
byn ef: ond Jehosapliat a waedd- 
odd, ar ARGLWYDD ai cynnorthwy- 
odd ef, a DUw a'u gyrrodd hwynt 
oddi wrtho ef. 

32 A phan welodd tywysogion y 
cerbydau nad brenhin Israel oedd 
efe, hwy a ddychwelasant oddi ar 
ei ol ef. 

33 A rhyw wr a dynnodd mewn 
bwa "ar ei amcan, ac a darawodd 
frenhin Israel* rhwng cyssylltiadau 
y llurig: am hynny efe a ddywed- 
odd wrth ei zerbydwr, Tro dy law, 
-j|a dwg fi allan o'r gâd ; canys fe'm 
clwyfwyd i. 

34 A'r rhyfel a gryfhaodd y dw- 
thwn hwnnw; a brenhin Israel a 
gynhelid yn eê gerbyd yn erbyn y 
Syriaid hyd yr hwyr: ac efe a fu 
farw ynghylch machludiad haul. 

PENNOD XIX. 
1 Jehu yn ceryddu Jehosaphat, ac yntau yn ym- 


weled â'i deyrnas, 5 ac yn rhoi athrawiaeth 
i'w farnwyr, 9 ac â'r of eiriaid a'r Lefiaid. 
JEHOSAPHAT brenhin Judah 
a ddychwelodd i'w dŷ ei hun i 
Jerusalem mewn heddwch. 

2 A Jehu mab Hanani * y gweled- 
ydd, a aeth o'i flaen ef, ac a ddywed- 
odd wrth y brenhin Jehosaphat, Ai 
cynnorthwyo yr annuwiol, a “charu 
y rhai oedd yn casâu yr ARGLWYDD, 
a wneit ti? am hyn digofaint oddi 
wrth yr ARGLWYDD sŷdd arnat ti. 

3 Er hynny “pethau da a gafwyd 
ynot ti; canys ti a dynnaist ymaith 
y llwyni o'r wlad, ac a barottoaist 
dy galon i geisio Duw. 

4 A. Jehosaphat a drigodd yn Jeru- 
salem: ac efe a “aeth drachefn trwy 
y bobl o Beerseba hyd fynydd FE- 
phraim, ac au dug hwynt eilwaith 
at ARGLWYDD DDUW eu tadau. 

5 «I Ac efe a osododd farnwyr yn 
y wlad, trwy holl ddinasoedd caerog 
Judah, o ddinas bwy gilydd ; 

6 Ac efe a ddywedodd wrth y 
barnwyr, Edrychwch beth a wnel- 
och: canys “nid dros ddyn yr yd- 
ych yn barnu, ond dros yr An- 
GLWYDD; ac *efe a fydd gyd â 
chwi * wrth roddi barn. 

7 Yn awr gan hynny bydded ofn 
yr ARGLWYDD arnoch chwi; gwyl- 
iwch a gwnewch hynny: o herwydd 


467 


II. CHRONIOL, XIX. 


'nid oes anwiredd gyd â'r ARGLWYDD 
ein DUw, na “derbyn wyneb, na 
chymmeryd gwobr. 

8 Y A Jehosaphat ^a osododd hef- 
yd yn Jerusalem ra4ê o'r Lefiaid, ac 
o'r ofîeiriaid, ac o bennau tadau Is- 





Uniondeb Jehosaphat. 


Cyn 
CRIST 
896. 
fDent,22.4, 


lthnf,9,14. 
E Dout, 10. 
1N 


Job 34.19. 
Act. 10.34, 





rael, 4 dm barnedigaethau yr AR-| ih 


GLWYDD, ac amrafaelion, pan ddy- 
chwelent i Jerusalem. 


9 Ac efe a orchymynodd iddynt, F. 
18 


gan ddywedyd, Fel hyn y gwnewch 
mewn ofn yr ARGLWYDD, mewn 
ffyddlondeb, ac â chalon berffaith. 

10 Î A pha amrafael bynnag a ddêl 
attoch chwi oddi wrth eich brodyr, y 
rhai sydd yn trigo yn eu dinasoedd, 
rhwng gwaed a gwaed, rhwng cyf- 
raith a gorchymyn, deddfau a barn- 
edigaethau, rhybuddiwch hwynt na 
t&hroseddont yn erbyn yr ARGLWYDD, 
a bod digofaint arnoch chwi, ac ar 
eich brodyr: felly gwnewch ac na 
throseddwch. 

ll Ac wele, Amariah yr arch- 
offeiriad sydd arnoch chwi*ymmhob 
peth a berthyn ŷr ARGLWYDD; a 
Zebadïah mab Ismael, blaenor tŷ 
Judah, ym mhob achos i'r brenhin ; 
a'r Lefiaid yn swyddogion ger eich 
bron chwi. Ymwrolwch, a gwnewch 
hynny, ar ARGLWYDD fydd gyd â'r 
daionus. 

PENNOD XX. 
1 Jehosaphat yn eî ofn yn cyhoeddi ympryd, 

5 ac yn gweddïo. 14 Prophwydoliaeth Jaha- 


ziel. 20 Jehosaphat yn cynghori y boUl, ac yn , 


gosod, cantorion 4 foliannu yr Arglwydd, 22 
Mawr ddinystr y gelynion. 26 Y bobl, wedi 
bendithio Duw yn Berachah, yn dychwelyd 
mewn gorfoledd. 91 Teyrnasiad Jehosaphad. 
95 Ei longau ef ac Ahazïah yn dryllio, 
C wedi hyn meibion Moab a 
meibion Ammon a ddaethant, 
a chyd â hwynt erail heb law yr 
Ammoniaid, yn erbyn Jehosaphat, 
i ryfel. 

2 Yna y deuwyd ac y mynegwyd 
i Jehosaphat, gan ddywedyd, Tyrfa 
fawr a ddaeth yn dy erbyn di o'r 
tu hwnt i'r môr, o Syria; ac wele 
y maent hwy yn Hasason-Tamar, 
honno yw En-gedi. 

3 A Jehosaphat a ofnodd, ac a 
“ymroddodd i geisio yr ARGLWYDD; 
ac a gyhoeddodd ympryd írwy holl 
Judah. 

4 A Judah a ymgasglasant i ofyn 
cymmorth gan yr ARGLWYDD: can- 
ys hwy a ddaethant o holl ddinas- 
oedd Judah i geisio yr ARGLWYDD. 

5 T A Jehosaphat a safodd yng 


nghynnulleidfa Judah a Jerusalem, 


í Deut. 17. 
8, 


kI Chron, 
u 26. S0, 


ler 
—_ HO'OE 
* ” O sc 
o Fm a< 
BE. | sn cr 
2c GW 
pb mo? —* 
|e>] * CMC ms 
- ee rs 
- 

— [Hm  N “——_—___——_—n_ — LL LL, L SN Dn... Ŵ.^_^__^____^_,^___^,^_^Â_^ÔŴÎÔÎÔ^Ô^^Ô^^^__________ÔÔ_^Ô_^Ô^^Ŵ^^ ^______ — —————- ——_—— ———— — 


2 ]Jch, 


roddodd e8 
wyneb, 


———— ———— 


Gweddi Jehosaphatd. 


Cyn 
CRIST 
896. 





al Chron, 


Matt. 6. 13, 


b Iago 2. 23. 


cl ren. 8, 
pen. 6. 28. 


d Deut. 2. 
4, 9, 19. 


e Num. 20. 
21. 


f Ps, 25. 15. 
al?3, l, 2. 
a l41l. 8. 


£Num.ll. 
29, 26. 


h Exod. 14. 
13, l4, 


yn nhŷ yr ARGLWYDD, O ílaen y 
cyntedd newydd, 

6 Ac a ddywedodd, O, ARGLWYDD 
DDUW ein tadau, onid wyt ti yn 
DDuw yn y nefoedd, ac yn llywodr- 
aethu ar holl deyrnasoedd y cen- 
hedloedd ; ac * onid yn dy law di y 
mae nerth a chadernid, fel nad oes 
a ddichon dy wrthwynebu di? 

7 Onid tydi ein DUw ni a yrraist 
ymaith breswylwyr y wlad hon o 
flaen dy bobl Israel, ac a'i rhodd- 
aist hi i had AS ? dy garedigol 

dra 
"8 A dric a ynddi, ac adeilad- 
asant i ti ynddi gyssegr i'th enw, 
gan ddywedyd, 

9 c Pan. ddêl niwed arnom ni, sef 
cleddyf, barnedigaeth, neu haint 
y nodau, neu newyn; os safwn o 
flaen y tŷ hwn, a cher dy fron di, 
(canys dy enw di sydd yn y tŷ 
hwn,) a gwaeddi arnat yn ein cyf- 
yngdra, ti a wrandewi ac a'n gwar- 
edi ni. 

10 Ac yn awr wele feibion Am- 
mon a Moab, a tArigol:on mynydd 
Seir, y rhai “ni chaniatteaist i Is- 
rael fyned attynt, pan ddaethant o 
wlad yr Aipht; ond “hwy a droi- 
sant oddi wrthynt, ac ni ddifethas- 
ant hwynt: 

ll Etto wele hwynt-hwy yn talu 
i ni, gan ddyfod i'n bwrw ni allan 
oth etifeddiaeth di, yr hon a 
wnaethost i ni ei hetifeddu. 

12 O ein Duw ni, oni ferni di 
hwynt? canys nid oes gennym ni 
nerth 4 sefyll o flaen y dyrîa fawr 
hon sydd yn dyfod i'n herbyn; ac 
ni wyddom ni beth a wnawn: ond 
f arnat ti y mae ein llygaid. 

13 A holl Judah oedd yn sefyll ger 
bron yr ARGLWYDD, âu rhai bach, 
eu gwracedd, a'u plant. 

14 4 Yna ar Jahaziel mab Zecha- 
rïah, fab Benaiah, fab Jeiel, fab 
Mattanïah, Lefiad o feibion Asaph, 
£y daeth yspryd yr ARGLWYDD yng 


nghanol y gynnulleidfa. 


15 Ac efe a ddywedodd, Gwran- 
dêwch holl Judah, a thrigolion Je- 
rusalem, a £ht4au frenhin Jehosa- 
phat, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
wrthych chwi, * Nac ofnwch, ac na 
ddigalonnwch rhag y dyrfa fawr 
hon: canys nid eiddoch chwi y 
rhyfel, eithr eiddo Duw. 

l6 Y fory ewch i waered yn eu 
herbyn hwynt; wele hwynt yn dy- 
fod i fynu wrth riw Sis, a chwi a'u 


458 


II. CHRONIOCL, XX. 


Cynghori y bobl. 


goddiweddwch hwynt y'nghwrr *yr| _ Cyn 

afon, tu ag anialwch Jeruel. CYM 
17 'Nid >Aaêd i chwi ymladd yn|X 

y rhyfel hwn: sefwch yn llonydd, | dwrn. 

a gwelwch ymwared yr ARGLWYDD | 15.14.“ 

tu ag attoch, O Judah a_ Jerusa- 

lem: nac ofnwch, ac na ddigalon- 

nwch: ewch y fory allan eu 

herbyn hwynt, ar ARGLWYDD fydd 

gyd â chwi. 

18 A Jehosaphat a ymgrymmodd | 





lawr ar ei wyneb: holl Judah hefyd 
a. holl drigolion Jerusalem a syrth- 
iasant ger bron yr ARGLWYDD, gan 
addoli yr ARGLWYDD. 

19 A'r Lefiaid, o feibion y Co- 
hathiaid, ac o feibion y Corhiaid, a 
gyfodasant i foliannu ARGLWYDD 
Dpuw Israel â llef uchel ddyrch- 
afedig, 

20 Y A hwy a gyfodasant yn fore, 
ac a aethant i anialwch Tecoa: ac 
wrth fyned o honynt, Jehosaphat a 
safodd, ac a ddywedodd, Gwran- 
dêwch fi, O Judah, a_thrigolion 
Jerusalem; “Oredwch yn yr AR- 
GLWYDD eich Duw, a chwi a sicr- 
hêir; coeliwch ei brophwydi ef, a 
chwi a ffynnwch. 

21 Ac efe a ymgynghorodd â'r 
bobl, ac a osododd gantorion i'r 
ARGLWYDD, a rhai i foliannu pryd- 
ferthwch sancteiddrwydd, pan aent 
allan o flaen y rhyfelwyr ; ac i ddy- 
wedyd, ! Clodforwch yr ARGLWYDD, 
mo herwydd ei drugaredd a bery yn! 
dragywydd. 

22 4 Ac yn yr amser y dechreuas- 
ant hwy y gân a'r moliant, "y rhodd- 
odd yr ARGLWYDD gynllwynwyr 
yn erbyn meibion Ammon, Moab, a 
thrigolion mynydd Seir, y rhai oedd 
yn dyfod yn erbyn Judah; a hwy a 
“]addasant bawb eu gilydd. 

23 Canys meibion Ammon a Moab 
a gyfodasant yn erbyn trigolion 
mynydd 9eir, i'w difrodi, ac i'w di-| 
fetha Awynt: a phan orphenasant 
hwy drigolion Seir, hwy a_helpias- 
ant ddifetha pawb eu gilydd. 

24 A phan ddaeth Judah hyd *Mis- Sttry_ 
pah yn yr anialwch, hwy a edrych- ” 
asant ar y dyrfa, ac wele hwynt yn 
gelaneddau meirwon yn gorwedd ar | 
y ddaear, ac *heb 4 dïangol. 

25 A phan ddaeth Jehosaphat a'i 
bobl i ysglyfaethu eu hyspail hwynt, 
hwy a gawsant yn eu mysg hwy 
lawer o olud, gyd â'r cyrph meirw, 
a thlysau dymunol, yr hyn a ysglyf- 


k Es. 7. 9, 


I Ps, ÎI30. I. 


mJl Chron, 
16.41. 





n Barn, 7. 


l Sam. 14, 
20. 


£ Neu, 
darawsant, 





6 Heb. 
nìd oedd 
ddiangfa. 


| aethasant iddynt, beth anfeidrol: a 








| 
i 
| 
| 
| 








———-  —  —  .——_—_— . _——_— _. —— —_ ——_—_—_ — —  _ uu —— —— ——— cL — . ——— 












PENNOD XXI. 
1 Jehoram yn teyrnasu ar ol Jehosaphat, ac yn 
lladd ei frodyr. Ei annuwioldeb ef. $ 
Edom a Libnah yn troi oddi wrtho ef. 12 
Prophwydoliaelh Elias yn eí erbyn ef. 16 Y 
Philistiaid a'r Arabiaid yn eî orthrymmu ef. 
18 Ei anaele glefyd ef, a'i waradwyddus 
farwolaeth, a'i gladdedigaelh. 
y'r JEHOSAPHAT a hunodd gyd 
â'i dadau, ac a gladdwyd gyd 
â'i dadau yn ninas Dafydd. A Je- 
horam ei fab a deyrnasodd yn ei 
|(e (ir | 

2 Ac iddo ef yr oedd brodyr, 
meibion Jehosaphat; Azarïah, a 
Jchiel, a Zechariah, ac Azarïah, a 
Michael, a Sephatïah: y rhai hyn 
oll oedd feibion Jehosaphat bren- 
hin Israel. 

3 A'u tad a roddodd iddynt rodd- 
ion lawer, o arian, ac aur, a gwerth- 
fawr bethau, gyd â dinasoedd caer- 
og yn Judah: ond efe a roddodd y 
frenhiniaeth i Jehoram, canys efe 
oedd y cyntaf-anedig. 

4 A ? Jehoram a gyfododd ar fren- 
hiniaeth ei dad, ac a ymgadarnha- 
odd, ac a laddodd ei holl frodyr â'r 
cleddyf, a rhat hefyd o dywysogion 
Israel. 

5 $ Mab deuddeng mlwydd ar 
hugain oedd Jehoram pan dde- 
chreuodd efe deyrnasu, ac wyth 
mlynedd y teyrnasodd efe yn Je- 
rusalem, 

6 Ac efe a rodiodd yn ífordd bren- 
hinoedd Israel, fel y gwnelsai íŷ A- 
hab; canys “merch Ahab oedd wraig 
iddo: ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD. 

7 Ond ni fynnai yr ARGLWYDD 
ddifetha tŷ Dafydd, er mewn “y cyf- 
ammod a ammodasai efe â Dafydd, 
fel y dywedasai, y rhoddai efe iddo 
2 oleuni ac i'w feibion byth. 

8 1 Yn ei ddyddiau ef y gwrthry- 
felodd Edom oddi tan law Judah, ac 
y gosodasant frenhin arnynt eu hun. 

9 A Jehoram *a aeth allan, a'i dy- 
wysogion, a'i holl gerbydau gyd âg 
ef: ac efe a gyfododd liw nos, ac a 
darawodd yr Edomiaid, y rhai oedd 
yn ei amgylchu ef, a thywysogion y 
cerbydau. | 

10 Feliy Edom a wrthryfelodd 
oddi tan law Judah hyd y dydd 
hwn: a gwrthryfelodd Libnah y 
pryd hwnnw oddi tan eì law ef; o 
herwydd iddo ymwrthod âg AR- 
GLWYDD DDUW ei dadau. 

1l Efe hefyd a wnaeth uchelfeydd 
ym mynyddoedd Judah, ac a wnaeth 


thridiau y buant yn ysglyfaethu yr 
se, | yspail; canys mawr oedd. 

—— | 96 * Ac ar y pedwerydd dydd yr 

?Berachah. | y mggynnullasant i ddyffryn “y fen- 
dith; canys yno y bendithiasant yr 
ARGLWYDD: am hynny y gelwir enw 

& Eerachah. | y Ían honno, Dyffryn *y fendith hyd 
heddyw. 

27 Yna y dychwelodd holl wŷr Ju- 
dah a Jerusalem, a Jehosaphat yn 
fiaenor iddynt, i fyned yn eu holi 
Jerusalem mewn llawenydd; canys 
yr ARGLWYDD a roddasai lawenydd 
iddynt hwy ar eu gelynion. 

28 A hwy a ddaethant i Jerusa- 
lem â nablau, a thelynau, ac ud- 
gyrn, i dŷ yr ARGLWYDD. 

cren IIi 29 Ac "ofn DUw oedd ar holl deyrn- 
asoedd y ddaear, pan glywsant hwy 
fel y rhyfelasai yr ARGLWYDD yn 
erbyn gelynion Israel. 

30 Felly teyrnas Jehosaphat a 
gafodd lonydd: canys eì DDUW a 
roddodd iddo lonyddwch o am- 
gylch. 

»P1Bren. | 31 4?A Jehosaphat a deyrnasodd 
'' lar Judah ;: mab pymtheng mlwydd 
ar hugain oedd efe pan ddechreu- 
odd deyrnasu, a phîm mlynedd ar 
hugain y teyrnasodd efe yn Jeru- 
salem: ac enw ei fam ef oedd Azu- 
bah merch Silhi. 

32 Ac efe a rodiodd yn ffordd Asa 
ei dad, ac nì chiliodd oddi wrthi, 
gan wneuthur yr hyn oedd uniawn 
y'ngolwg yr ARGLWYDD. 

ceu, | 33 Er hynny ni thynnwyd yr 
uchelfeydd ymaith: canys ni pha- 
rottoisai y bobl eu calon etto at 
Dpuw eu tadau. 

34 A'r rhan arall o'r gweithred- 
oedd cyntaf a diweddaf i Jehosa- 
phat, wele hwy yn ysgrifenedig ym 

'LBren. |mysg geiriau Jehu mab Hanani, " yr 
9Heb.a |hwn y crybwyllir am dano yn llyfr 
archaf | brenhinoedd Israel. 
';lren, | 35 Ac wedi hyn "'Jehosaphat 
ee. |brenhin Judah a ymgyfeillodd âg 
Ahazïah brenhin Israel, yr hwn a 
ymroddasai i ddrygioni. 

36 Ac efe a unodd âg ef ar 
wneuthur llongau i fyned i Tarsis: 
a gwnaethant y llongau yn Esion- 
gaber. 

37 Yna Eliezer mab Dodafah o 
Maresah a brophwydodd yn erbyn 
Jehosaphat, gan ddywedyd, O her- 
wydd i ti ymgyfeillachu âg Ahaziah, 
yr ARGLWYDD a ddrylliodd dy waith 
di. A'r llongau a ddrylliwyd, fel na 

| allasant fyned i Tarsis. 


mm _—_- 


| Teyrnasiad Jehosaphat. II. CHRONIOCL, XXT. Jehoram yn frenhin. 
| 889, 
al Bren 
22. 50, 
| 
| 
| 
| 


459 



























































892... 


692. 


c pen, 22, 2. 


d 2 Sam, 7, 
Ha 
1 Bren, 11. 
2 Bren. 8. 
Ps, 192, 11, 
&c, 

2 Heb, 


lamp, neu, 
ganwylU. 


8S9, 
e2 Bren. 8. 
20. 








| Marwolaeth Jehoram. 


| Cyn 
CRIST 
889. 





fpen. 24.7. 
887. 


4Neu, 
Ahasziah, 
pen. 22, 1. 
neu, 4Aza- 
rjah, 
pen. 22. 6. 








i drigolion Jerusalem butteinio, ac 
a gymhellodd Judah 1 hynny. 

12 4 A daeth ysgrifen oddi wrth 
Elïas y prophwyd atto ef, gan ddy- 
wedyd, Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
Dpuw Dafydd dy dad, O herwydd 
na rodiaist tì yn ffyrdd Jehosaphat 
dy dad, nac yn ffyrdd Asa brenhin 
Judah; 

13 Eithr rhodio o honot yn ffordd 
brenhinoedd Israel, a gwneuthur o 
honot i Judah ac i drigolion Jerusa- 
lem butteinio, fel y putteiniodd tŷ 
Ahab, a lladd o honot dy frodyr 
hefyd o dŷ dy dad, y rhai oedd well 
na thydi: 

14 Wele, yr ARGLWYDD a dery â 
*phla mawr dy bobl di, a'th blant, 
a'th wragedd, a'th holl olud. 

15 A thi a gei glefyd mawr, clefyd 
oth ymysgaroedd, nes myned o'th 
goluddion allan gan y clefyd, o 
ddydd i ddydd. 

16 $ Felly yr ARGLWYDD a gy- 
ffrôdd yn erbyn Jehoram yspryd 
y Philistiaid, a'r Arabiaid, y rhai 
oedd ger llaw yr Ethiopiaid: 

l7 A hwy a ddaethant i fynu i 
Judah, ac a'i drylliasant hi, ac a 
gaethgludasant yr holl gyfoeth a 
gafwyd yn nhŷ y brenhin, a'i ffeib- 
lon hefyd a'i wragedd; fel na ad- 
awyd mab iddo, ond * Jehoahaz, yr 
leuangaf o'i feibion. 

18 1 Ac wedi hyn oll yr ARGLWYDD 
ai tarawodd ef yn ei ymysgaroedd 
â chlefyd anaele. 

19 A bu, ar ol talm o ddyddiau, ac 
wedi darfod yspaid dwy fiynedd, ei 
ymysgaroedd ef a aeth allan gan ei 
glefyd: felly y bu efe farw o glefyd- 
au drwg. A'i bobl ni wnaethant iddo 
gynneu, megis $ cynneu eì dadau. 

20 Mab deuddeng mlwydd ar hug- 
ain oedd efe pan ddechreuodd efe 
deyrnasu, ac wyth mlynedd y teyrn- 
asodd efe yn Jerusalem; ac efe a 
ymadawodd heb hiraeth am dano: 
a chladdasant ef yn ninas Dafydd, 
ond nid ym meddrod y brenhinoedd, 


PENNOD XXII 


Ahaziah yn dyfod ar ol Jehoram, ac yn 
teyrnasu yn annuwiol. 5 Ei gynghrair ef 
â Joram mab Ahab, a Jehu yn ei ladd ef. 
10 Athalïah yn difetha yr holl had brenhinol 


pi 


ond Joas, yr hwn a guddiasai Josabea ei 
Jodryb, ac yn cymmeryd arnî y frenhiniaeth. 
THRIGOLION Jerusalem a 

ì urddasant “Ahazïah ei fab 
ieuangaf ef yn frenhin yn ei le ef: 
canys y fyddin a ddelsai gyd â'r 


460 


II. CHRONICL, XXII. 


Jehu yn lladd Ahazniaflu | 


Arabiaid i'r gwersyll, a laddasai y| Cyn | 
rhai Phynaf oll. Felly Ahaziah | 9RIST | 
mab Jehoram brenhin Judah a | 
deyrnasodd. 

2 *Mab dwy flwydd a deugain |«EWych, | 
oedd Ahazïah pan ddechreuodd efe|?6 | 
deyrnasu; ac un flwyddyn y teyrn- 
asodd efe yn Jerusalem: ac enw ei 
fam ef oedd * Athalïah merch Omri. 

3 Yntau hefyd a rodiodd yn ffyrdd 
tŷ Ahab: canys ei fam oedd ei gyng- 
hor ef i wneuthur drwg. 

4 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrws y'ngolwg yr ARGLWYDD, fel 
tŷ Ahab: canys hwynt-hwy oedd 
gynghoriaid iddo ef, ar ol marwol- 
aeth ei dad, i'w ddinystr ef. 

5 9 Ac efe a rodiodd yn ol eu 
cynghor hwynt, ac a aeth gyd â 
Jehoram mab Ahab brenhin Israel 
ì ryfel, yn erbyn Hazael brenhin Sy- 
ria, yn Ramoth-Gilead: a'r Syriaid 
a darawsant Joram. 

6 Ac efe a ddychwelodd i ymiachâu | 
i Jezreel, o herwydd yr archollion 
â'r rhai y tarawsant ef yn Ramah, 
pan ymladdodd efe â Hazael bren- 
hin Syria. Ac * Azarïah mab Jeho- *4h«ah, | 
ram brenhin Judah a aeth i waered | Jehoahaz, 
i ymweled â Jehoram mab Ahabi|[”” 
Jezreel, canys claf oedd efc. 

7 A dinystr Ahazïah “oedd oddi |*ueb 
wrth DpDUw, wrth ddyfod at Joram : |eBarn.14. 
canys pan ddaeth, efe a aeth gyd â| * 
Jehoram yn erbyn Jehu mab Nimsi, 
yr hwn fa enneiniasai yr ARGLWYDD 
i dorri ymaith dŷ Ahab. 

8 A phan farnodd Jehu yn erbyn 
tŷ Ahab, efe “a cafodd dywysogion 
Judah, a meibion brodyr Ahazïah, y! 
rhai oedd yn gwasanaethu Ahazïah, 
ac efe a'u lladdodd hwynt. 

9 h Ac efe a geisiodd Ahazïah; a 
hwy aì daliasant ef, canys yr oedd 
efe yn llechu yn Samaria; a hwy a'i 
dygasant ef at Jehu: lladdasant ef 
hefyd, a chladdasant ef; canys dy- 
wedasant, Mab Jehosaphat gw efe, 
yr hwn a geisiodd yr ARGLWYDD Â'i 
holl galon. Felly nid oedd gan dŷ 
Ahazïah nerth i lynu yn y deyrnas. 

10  'Ond pan welodd Athalïah|,, 5 
mam Ahazïah farw oì mab, hi a) mn 
gyfododd, ac a ddifethodd holl 
frenhinol had tŷ Judah. 

11 Ond Josabea merch y brenhin 
a. gymmerth Joas mab Ahazïah, ac 
ai lladratbtaodd ef o fysg meibion 
y brenhin y rhaì a laddwyd, ac 
ai rhoddodd ef ai fammaeth yn 
ystafell y gwelŷau. Felly Josabea 


b pen, 21, 
Ag 


d pen, 21, &. 


834. 


3 Heb, 


f2 Bren. 9, 
TR 


52 Dren, 
10. 13. 


h2 Bren, 9, 
o 














Joas yn frenhin. 


Cyn 
CRIST 
884. 





878. 
a 2 Bren, 
11.4, &c, 


b2B8Sam.T. 
1 Bren.2,4, 
a96 
pen. 6, 17. 
a7. 18. 
a 21,7. 


Ss 
-Ï 
'-| 
[my 
Uw j 
o 
5 





merch y brenhin Jehoram, gwraig 
Jehoiada yr offeiriad, (canys chwaer 
Ahazïah ydoedd hi,) a'i cuddiodd 
ef rhag Athalïah, fel na laddodd 
hi ef. 

ì2 Ac efe a fu ynghâdd gyd â 
hwynt yn nhŷ Dpuw chwe blynedd: 
ac Phaltau oedd yn teyrnasu ar y 
wla 


PENNOD XXTII. 


1 Jehoiada, wedî gosod pethau mewn trefn, yn 
gwneuthur Joas yn frenhin, 12 Lladd Ath- 
aŴah. 16 Jehoiada yn edfryd gwasanaeth 
Duw. 

rw 2yn y seithfed flwyddyn yr 

ymgaGarnhaodd Jehoiada, ac 

y cymmerodd dywysogion y can- 

noedd, Azarïah mab Jeroham, ac 

Ismael mab Johanan, ac Azarïah 

mab Obed, a Maaseiah mab Adaiah, 

ac Elisaphat mab Zichri, gyd âg ef 
mewn cyfammod. 

2A hwy a aethant o amgylch yn 
Judah, ac a gynnullasant y Lefiaid 
o holl ddinasoedd Judah, a phen- 
nau-cenedl Israel, ac a ddaethant i 
Jerusalem. 

3 A'r holl gynnulleidfa a wnaeth- 
ant gyfammod â'r brenhin yn nhŷ 
Dpuw : ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, Wele, mab y brenhin a deyrn- 
asa, fel ?y llefarodd yr ARGLWYDD 
am feibion Dafydd. 

4 Dyma y peth a wnewch chwi; 
Y drydedd ran o honoch, y rhai a 
ddeuant ìi mewn ar y Sabbath, o'r 
offeiriaid ac or Lefiaid, fydd yn 
borthorion i'r trothwyau ; 

5 A'r drydedd ran fydd yn nhŷ 
y brenhin; ar drydedd ran wrth 
borth y sylfaen ; a'r holl bobl yng 
nghynteddau tŷ yr ARGLWYDD. 

6 Ac na ddeled 2eb i dŷ yr AR- 
GLWYDD, ond yr offeiriaid, “a'r 


' |gweinidogion o'r Lefiaid; deuant 


hwy i mewn, canys sanctaidd yd- 
yn£: ond yr holl bobl a gadwant 
wyliadwriaeth yr ARGLWYDD. 

7 A'r Lefiaid a amgylchant y bren- 


Ihin o bob tu, pob un â'i arfau yn ei 


law ; a phwy bynnag aral a ddelo 
i'r tŷ, lladder ef: ond byddwch chwi 
gyd â'r brenhin, pan ddelo efe i 
mewn, a phan elo efe allan. 

8 Ar Lefiaid a holl Judah a 
wnaethant yn ol yr hyn oll a or- 
chymynasai Jehoiada yr offeiriad, a 
hwy a gymmerasant bawb eu gwŷr, 
y rhai oedd yn dyfod i mewn ar y 
Sabbath, gyd â'r rhai oedd yn myn- 
ed allan ar y Sabbath: (canys ni 





461 


HI. CHRONIOL, XXIII. 





| —-—————— — ——————— — 


Lladd Athalâah. 


ryddhasai Jehoiada yr offeiriad 4y 
dosparthiadau.) 

9 A Jehoiada yr offeiriad a rodd- 
odd i dywysogion y cannoedd, y 
gwaywffyn, ar tariannau, a'r es- 
tylch, a fuasai yn eiddo y brenhin 
Dafydd, y rhai oedd yn nhŷ Dpuw. 

10 Ac efe a gyfleodd yr holl bobl, 
a phob un ôi arf yn ei law, o'r “tu 
dehau i'r tŷ hyd y tu aswy i'r tŷ, 
ynghylch yr allor a'r tŷ, yn ymyl y 
brenhin oddi amgylch. 

ll Yna y dygasant allan fab y 
brenhin, a rhoddasant y goron arno 
ef, £a'r dystiolaeth, ac a'i hurddas- 
ant ef yn frenhin: Jehoiada hefyd 
a'i feibion a'i henneiniasant ef, ac 
a ddywedasant, Byw fyddo y bren- 

in. 

12 $ A phan glybu Athalïah drwst 
y bobl yn rhedeg, ac yn moliannu y 
brenhin, hi a ddaeth at y bobl i dŷ 
yr ARGLWYDD. 

13 A hi a edrychodd, ac wele y 
brenhin yn sefyll wrth ei golofn yn 
y ddyfodfa, a'r tywysogion a'r ud- 
gyrn yn ymyl y brenhin; a holl 
bobl y wlad yn llawen, ac yn lleisio 
mewn udgyrn; ar cantorion âg 
offer cerdd, fa'r rhaì a fedrent fol- 
iannu. Yna Athalïah a rwygodd ei 
dillad, ac a ddywedodd, Bradwr- 
iaeth, bradwriaeth ! 

14 A Jehoiada yr offeiriad a ddug 
allan dywysogion y cannoedd, scf 
swyddogion y llu, ac a ddywedodd 
wrthynt, Dygwch hi allan o'r rhes- 
au: ar hwn a ddelo ar ei hol hi, 
lladder ef â'r cleddyf. Canys dy- 
wedasai yr offeiriad, Na leddwch hi 
yn nhŷ yr ARGLWYDD. 

15 A hwy a roddasant ddwylaw 
arni hi, a hi a ddaeth tu ar porth 
y deuai y meirch i dŷ y brenhin, ac 
yno y lladdasant hwy hi. 

16 TT A Jehoiada a wnaeth gyfam- 
mod rhyngddo ei hun, a rhwng yr 
holl bobl, a rhwng y brenhin, i fod 
yn bobl i'r ARGLWYDD. 

17 Yna yr holl bobl a aethant ì 
dŷ Baal, ac a'i distrywiasant ef, a'i 
allorau, ei ddelwau hefyd a ddryll- 
iasant hwy, ac “a laddasant Mattan 
offeiriad Baal o flaen yr allor. 

18 A Jehoiada a osododd swydd- 
au y2 nhŷ yr ARGLWYDD, dan law 
yr offeiriaid y Lefiaid, y rhai Pa 
ddosparthasai Dafydd yn nhŷ yr 
ARGLWYDD, i offrymmu poeth-off- 
rymmau yr ARGLWYDD, fel y mae 
yn ysgrifenedig 'y'nghyfraith Moses, 











Cyn 
CRIST 
$To. 


d Edrych 
l Chron, 
24, a.25, 





2 Heb, 
ysgwydd 
ddehau, 


e Deut,17. 
18, 


— 





£ 3 Chrou. - 
2c, 8, ì 


€ Deut. 13, 
9, 


h 1 Chron, 
24.1. 





! Num, 29, 
Pn, 








A dgyweirio y deml. 


Cyn _ | mewn llawenydd a chân, *yn ol trefn 
CRIST 

878. Dafydd. 

Tm WL A.C ele a gyfleodd “y porthorion 
ddwylaw. | wrth byrth tŷ yr ARGLWYDD, fel na 
'wGon | ddelai i mewn neb a fyddai aflan 
mewn dim oll. 

20 Cymmerodd hefyd dywysogion 

y cannoedd, a'r pendefigion, a'r rhai 
oedd yn arglwyddiaethu ar y bobl, 
a holl bobl y wlad, ac efe a ddug 
y brenhin ì waered o dŷ yr AR- 
| GLWYDD: a hwy a ddaethant trwy 
y porth uchaf i dŷ y brenhin, ac a 
gyfleasant y brenhin ar orseddfa y 
frenhiniaeth. 

21 A holl bobl y wlad a lawenych- 
asant, ar ddinas a fu lonydd wedi 
iddynt ladd Athalïah â'r cleddyf. 


PENNOD XXIV. 


1 Joas yn teyrnasu yn ddaionus tra fu fyw 
Jehoiada: 4 yn peri cyweirio y deml. 1 
Marwolaeth Jehoìada, a'i barchedig angladd, 
17 Joas yn troi at ddelw-addoliaeth, ac yn 
lladd Zecharïiah mab Jehoiada. 29 Y Syr- 
iaid yn ei anrheithio ef, a Zabad a Jehoza- 
bad yn ei ladd ef.. 21 Amasïah yn teyrnasu 
ar eî ol ef. 











Cylch AB *saith mlwydd oedd Joas 
£ Jj pan ddechreuodd efe deyrn- 
12.1,&c. | asu, a deugain mlynedd y teyrnas- 

odd efe yn Jerusalem: ac enw ei 
fam ef oedd Sibiah o Beerseba. 
MRS | Joas Pa wnaeth yr hyn oedd 





| uniawn y'ngolwg yr ARGLWYDD holl 
ddyddiau Jehoiada yr offeiriad. 

3 A Jehoiada a gymmerth iddo 
ddwy wragedd: ac efe a genhedlodd 
feibion a merched. 

4 Ac wedi hyn Joas a roes ei fryd 
ar adnewyddu tŷ yr ARGLWYDD. 

856. 5 Ac efe a gynhullodd yr offeir- 
iaid ar Lefiaid, ac a. ddywedodd 
wrthynt, Ewch i ddinasoedd Ju- 
'dah, a chesglwch gan holl Israel 
arian i gyweirio tŷ eich DUW, o 
flwyddyn i flwyddyn: prysurwch 
'chwithau y peth. Ond ni frysiodd 
| y Lefiaid. 

6 A'r brenhin a alwodd am Jehoi- 
ada, yr offeiriad pennaf, ac a ddy- 
' wedodd wrtho, Paham na cheisiaist 
gan y Lefiaid ddwyn o Judah, ac o 


c Exod. 30. | Jerusalem, dreth “Moses gwas yr 


"7^ | ARGLWYDD, a chynnulleidfa Israel, 
i babell y dystiolaeth ? 
$pen.21. | 7 Oanys “meibion Athalïah, y wraig 


| ddrygionus honno, a rwygasent dŷ 
IDDUW; a holl gyssegredig bethau 

| 'tŷ yr ARGLWYDD a roisant hwy i 

 Baalim. 

| 8 Ac wrth orchymyn y brenhin 

hwy a wnaethant gist, ac a'i gosod- 







4€2 


H. CHRONICL, XXIV. 


Marwolaeth Jehoiada. 


asant hi ym mhorth tŷ yr AR- 
GLWYDD oddi allan. 

9 A rhoddasant gyhoeddiad yn 
Judah, ac yn Jerusalem, ar ddwyn 
ir ARGLWYDD dreth Moses gwas 
Duw, yr hon a roisid ar Israel yn 
yr anialwch. 

10 A'r holl dywysogion ar holl 
bobl a lawenychasant, ac a ddyg- 
asant, ac a fwriasant i'r gist, nes 
gorphen o honynt. 

ll A bu, yr amser y dygpwyd y 
gist at swyddog y brenhin trwy law 
y Lefiaid, a phan welsant fod lla- 
wer o arian, ddyfod o ysgrifenydd y 
brenhin, a swyddog yr arch-offeir- 
iad, a thywallt y gist, a'i chymmeryd 
hi, ai dwyn drachefn i'w lle eì hun. 
Felly y gwnaethant o ddydd i ddydd, 
a. chasglasant arian lawer. 

12 A'r brenhin a Jehoiada a'i 
rhoddodd i'r rhai oedd yn gweithic 
cwasanaeth tŷ yr ARGLWYDD; â 
chyflogasant seiri maen, a seiri pren, 
i gyweirio tŷ yr ARGLWYDD ; a gof- 
aint haiarn a phres, i gadarnhâu tŷ 
yr ARGLWYDD. 

13 Felly y gweithwyr a weithias- 
ant, *ar gwaith a orphenwyd trwy 
eu dwylaw hwynt: a hwy a wnaeth-! :aah aeth 
ant dŷ DDUW yn ei drefn ei hun,| Juan. 
ac a'i cadarnhasant ef. 

l4 A phan orphenasant hwy ef, 
hwy a ddygasant y gweddill o'r arian 
ger bron y brenhin a Jehoiada; a 
hwy a wnaethant o honynt lestri i dŷ 
yr ARGLWYDD, se/ llestri y weinid- 
ogaeth, *a'r morterau, a'r llwyau, a'r 
llestri aur ac arian. Ac yr oeddynt 
hwy yn offrymmu poeth-offrymmau 
yn nhŷ yr ARGLWYDD yn wastadol, 
holl ddyddiau Jehoiada. 

15 4 Ond Jehoiada a heneiddiodd, 
ac oedd gyflawn o ddyddiau, ac a 
fu farw: mab cân mlwydd a deg 
ar hugain oedd, efe pan fu farw. 

6 A hwy ai claddasant ef yn 
ninas Dafydd gyd â'r brenhinoedd ; 
canys efe a wnelsai ddaioni yn Is- 
rael, tu ag at DDUW a'i dŷ. 

l7 Ac wedi marw Jehoiada, ty- 
wysogion Judah a ddaethant, ac a 

erymmasant i'r brenhin: yna y 
brenhin a. wrandawodd arnynt hwy. 

18 A hwy a adawsant dŷ AR- 
GLWYDD DDUW eu tadau, ac a was- 
anaethasant y llwyni, ar deiwau: a 
daeth digofaint ar Judah a Jerusa- 
lem, o herwydd eu camwedd hyn. 

19 Etto efe a anfonodd attynt hwy 
brophwydi, i'w troi hwynt at yr AR- 


Cyn 
CRIST 


2 lìeb, lef. 


$Heb.a 
| »neddygin- 


£ Heb. $ 
of rymmu. 


Cylch 
850. 


Cylch 








Lladd Joas. 


Cyn |GLWYDD; â | Cyn |GLWYDD; a hwy a dystiolaethasant | ymaith: 11 yn gorchfygu yr Edomiaid. 10,| _ Cyn a dystiolaethasant 
yn eu herbyn hwynt, ond ni wran- 
s40. | dawsant hwy. 

20 Ac yspryd Duw a *ddaeth ar 
Zecharïah mab Jehoiada yr offeir- 
Barn.694. iad, ac efe a safodd oddi ar y bobl, 
ac a ddywedodd wrthynt hwy, Fel 
hyn y dywedodd Duw, Paham yr 
ydych chwi yn troseddu gorchy- 
mynion yr ARGLWYDD? dïau na 
epen.15.2. | ffynnwch chwi; canys * gwrthodas- 
och yr ARGLWYDD, am hynny yn- 
tau a'ch gwrthyd chwithau, 

840. 21 A hwy a yd-fwriadasant yn ei 
'Mat.m. erbyn ef, ac 'ai llabyddiasant ef â 
meini wrth orchymyn y brenhin, 
y'nghyntedd tŷ yr ARGLWYDD. 

22 Ac ni chofiodd Joas y brenhin 
ly caredigrwydd a wnaethai Jehoia- 
| da ei dad ef âg ef, ond efe a ladd- 

odd ei fab ef: a phan oedd efe yn 
marw, efe a ddywedodd, Edryched 
yr ARGLWYDD, a, gofyned. 

840. 23 I Ac *ym mhen y flwyddyn y 

swell daeth llu y Syriaid i fynu yn ei er- 
byn ef: a hwy a ddaethant yn erbyn 

Judah a Jerusalem, ac a ddifethas- 
sa9. ant holl dywysogion y bobl o blith 





g o 
a2 

Cm 

3 








y bobl, ac a anfonasant eu holl an- 
| rhaith 'hwynt i i frenhin Damascus. 
24 Canys llu y Syriaid sa ddaethai 
âg ychydig wŷr, ar ARGLWYDD a 
roddodd yn eu llaw hwynt lu mawr 
i iawn, am iddynt wrthod ARGLWYDD 
DDUW eu tadau: felly y gwnaeth- 
ant hwy farn yn erbyn Joas. 
| 25 A phan aethant hwy oddi wrtho 
ef, (canys hwy aì gadawsant ef 
mewn clefydau mawrion,) ei weision 
ei hun a gyd-fwriadodd i'w erbyn 
ef, o herwydd gwaed meibion Je- 
hoiada yr offeiriad, ac a'i lladdasant 
ef ar ei wely; ac efe a fu farw: a 
hwy ai claddasant ef yn ninas Da- 
fydd, ond ni chladdasant ef ym 
meddau y brenhinoedd. 

26 A dyma y rhai a frad-fwriadas- 

1Ne», _|ant yn ei erbyn ef; “Zabad mab 
2 Bren.12. Simeath yr Ammonees, a Jehoza- 
-' | bad mab * Simrith y Moabees. 
27 i Am ei feibion ef, a maint hy 
baich a roddwyd arno, a sylfaeniad 
1218. |6ŷ DDUW, wele hwy yn ysgrifenedig 
yn histori llyfr y brenhinoedd. Ac 
| Amasïah ei fab a deyrnasodd yn ei 
MC 


Ê Tm 20. 8. 
92. 


on 30. 17, 








PENNOD XXV. 


1 Amasïah yn dechreu teyrnasu yn ddaionus : 
O yn gwneuthur cyfiawnder â&'r bradwyr: 
5 yn cyflogi Uu o'r Israeliaid yn erbyn yr 
Edomioid, ac ar aîr y prophwyd yn colli 
y can talent cyflog, ac yn eu gollwng hwynt 


463 


II. CHRONICL, XXV. 





Amasidblen Cy | EDDAU MII... mean IG teyrnasu. 


Cyn 
CRIST 
a2 Dren. , 
14.1, &c. 
b Edrych 


ymaith: 11 yn gorchfygu yr Edomiaid. 10, 
18 Yr Israeliaid yn ddiglawn'am eu goll- 
wng ymaith, yn yspeilio wrlh fyned adref. 
14 Amasïîah yn balchâo am eî oruchafiaeth, 
ac yn gwasanaethu duwiau Edom, ac yn dî- 
ystyru rhybudd y prophw yd; Yf yn cyffroi 
Joas ŵw ddinystr ei hun. 25 Yr hŷd y 
teyrnasodd efe. 271 Ei ladd ef trwy frad. 
AB *pìîm mlwydd ar hugain 
oedd Amasiah pan ddechreu- 
odd efe deyrnasu, a naw mlynedd 
ar hugain y teyrnasodd efe yn Je- 
rusalem: ac enw ei fam eî oedd 
Jehoâdan o Jerusalem. 

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
uniawn yngolwg yr ARGLWYDD, 

P ond nid â chalon berffaith. 

9 Y A phan sicrhâwyd ei deyrnas] 

“Iddo ef, efe a laddodd ei weision a 
laddasent y brenhin ei dad ef. 

4 Ond ni laddodd efe eu meibion 
hwynt, ond efe a wnaeth fel y mae 
yn ysgrifenedig yn y gyfraith yn 
llyfr Moses, Ìle y gorchymynasai yr 
ARGLWYDD, gan ddywedyd, <Ni 
bydd marw y tadau dros y meibion, 
ac ni bydd marw y meibion dros y 
tadau, ond pob un a fydd marw am 
ei bechod ei hun. 

5 I Ac Amasïah a gynhullodd Ju- 
dah, ac a'u gwnaeth hwy, yn ol tŷ 
eu tadau, yn dywysogion ar íiloedd, 
ac yn dywysogion ar gannoedd, 
trwy holl Judah a Benjamin: ac efe 
au cyfrifodd hwynt *o fab ugain 
mlwydd ac uchod, ac au cafodd 
hwy yn dri chân mil ow ŷr etholed- 
ig yn gallu myned i ryfel, yn medru 
trin gwaywffon a tharian. 

6 Ac efe a gyflogodd o Israel gân 
mil 0 wŷr cedyrn nerthol, er cân 
falent o arian. 

7 Ond gwr Duw a ddaeth atto ef, 
gan ddywedyd, O frenhin, nac aed 
llu Israel gyd â thi: canys nid gyw 
yr ARGLWYDD gyd âg Israel, sef 
gyd â holl feibion Ephraim. 

8 Ond os myned a fynni, gwna, 
ymgadarnhâ i ryfel: ond DUw a 
wna i ti syrthio o flaen dy elynion ; 
canys yv mae gan DDUW nerth i 

northwyo, ac i gwympo. 
An Aman AU a ddywedodd wrth 
wr Duw, Ond beth a wneir am y 
cân talent a roddais i dorf Israel? 
A dywedodd gwr Duw, Y mae ar 
law yr ARGLWYDD roddi ì ti lawer 
mwy na hynny. 

10 Felly Amasïah a'u neillduodd 
hwynt, se/ y dorf a ddelsai atto ef 
o Ephraim, i fyned i'w mangre eu 
hun. A llidiodd eu digllonedd hwy | 











c Deut, 24. 
16. 

2 Bren. 14. 

6. 


Ten ôl. 30. 
zec, l8, 


SAS 


O. 


d Num, 1.3, 


Joas brenhin Israel 





II. CHRONIOCL, XXVI. 


yn gorchfygw AmasïaRh. 





Cyn 
CRIST 
899, 





Cylch 
827. 


S Heb. A 
| meibion y 
fyddin. 


e Edrych 


pen, 28. 23. 


4 Heb, 
ceynghorì, 


826. 
f2 Bren, 
14, 8. 


5 Neu, 
eithinen, 


ddraenen. 


—————— Y  d COL cs 





yn ddirfawr yn erbyn Judah, a 
dychwelasant i'w mangre eu hun 
mewn llid digllawn. 

11 $ Ac Amasiah a ymgadarnha- 
odd, ac a dywysodd allan ei bobl, 
ac a aeth i ddyffryn yr halen, ac a 
darawodd o feibion Seir ddeng mil. 

12 Meibion Judah hefyd a gaeth- 
gludasant ddeng mil yn fyw, ac a'u 
dygasant i ben y graig, ac a'u tail- 
asant hwy o ben y graig, fel y dryll- 
iwyd hwynt oll. 

13 íl A'r rhyfelwyr, y rhai a ddar- 
fuasai i Amasïah eu troi yn ol rhag 
myned gyd âc ef i ryfel, a ruthras- 
ant ar ddinasoedd Judah, o Samaria 
hyd Beth-horon, ac a darawsant o 
honynt dair mil, ac a ysglyfaethas- 
ant anrhaith fawr. 

14 1 Ac wedi dyfod Amasiah o 
ladd yr Edomiaid, “efe a ddug 
dduwiau meibion Seir, ac au go- 
sododd hwynt iddo ef yn dduwiau, 
ac a addolodd ger eu bron hwynt, 
ac a arogl-darthodd iddynt. 

15 Am hynny y llidiodd digllonedd 
yr ARGLWYDD yn erbyn Amasïah ; 
ac efe a anfonodd brophwyd atto ef, 
yr hwn a ddywedodd wrtho ef, Pa- 
ham y ceisiaist tì dduwiau y bobl, 
y rhai nid achubasant eu pobl eu 
hun o'th law di? 

16 A phan oedd efe yn llefaru wrtho 
ef, y brenhiâm a ddywedodd wrtho 
yntau, A wnaed tydi yn gynghorwr 
i'r brenhin? paid, ì ba beth y'th 
darewid? A'r prophwyd a beidiodd, 
ac a ddywedodd, Mi a wn fod Duw 
wedi *arfaethu dy ddinystrio di, am 
ì ti wneuthur hyn, ac na wrandew- 
aist ar fy nghynghor 1. 

17 ' Yna fAmasïah brenhin Judah 
a ymgynghorodd, ac a anfonodd at 
Joas mab Jehoahaz mab Jehu bren- 
hin Israel, gan ddywedyd, Tyred, 
gwelwn wyneb ein gilydd. 

18 A Joas brenhin Israel a anfon- 
odd at Amasïah brenhin Judah, gan 
ddywedyd, Yr *ysgellyn sydd yn Li- 
banus a anfonodd at y gedrwydden 
sydd yn Libanus, gan ddywedyd, 
Dyro dy ferch i'm mabi yn wraig: 
a bwystfil y maes, yr hwn oedd yn 
Libanus, a dramwyodd, ac a sathr- 
odd yr ysgellyn. 

19 Dywedaist, Wele, tarewaist yr 
Edomiaid, a'th galon a'th ddyrchaf- 
odd i ymffrostio; eistedd yn awr yn 
dy dŷ; paham yr wyt yn ymyrryd 
er drwg 4 tê dy hun, fel y syrthit íì, 
a Judah gyd â thi? 





20 Ond ni wrandawai Amasïah; 


Cyn 
RIST 


canys “oddi wrth DDUW gr oedd| O'u 


hynny, fel y rhoddid hwynt yn llaw 
y gelyn, am iddynt geisio duwiau 
om. 

21 Felly Joas brenhin Israel a 
aeth i fynu, a hwy a welsant wynob- 
au eu gilydd, efeac Amasïah bren- 
hin Judah, yn Bethsemes, yr hon 
oedd yn Judah, 

22 A Judah a darawyd o flaen 
Israel, a hwy a ffoisant bawb i'w 
pebyll. 

23 A Joas brenhin Israel a ddal- 
iodd Amasïah mab Joas, fab *Jeho- 
ahaz brenhin Judah, yn Bethsemes, 
ac a'i duc ef i Jerusalem, ac a dor- 
rodd ìi lawr fur Jerusalem, o borth 
Ephraim hyd borth “y gongl, ped- 
war cân cufydd. 

24 Ac efe a gymmerth yr holl aur, 
a'r arian, a'r holl lestri a gafwyd yn 
nhŷ DpDUw gyd âg Obed-edom, a 
thrysorau tŷ y brenhin, a'r gwystlon 
hefyd, ac a ddychwelodd ì Samaria. 

25 $ Ac Amasïah mab Joas bren- 
hin Judah a fu fyw, wedi marwol- 
aeth Joas mab Jehoahaz brenhin 
Israel, bymtheng mlynedd. 

26 A'r rhan arall o'r gweithredoedd 
cyntaf a diweddaf i Amasiah, wele, 
onid ydynt hwy yn ysgrifenedig yn 
llyfr brenhinoedd Judah ac Israel? 

27 î Ac wedi yr amser yr ymad- 
awodd Amasïah oddi ar ol yr AR- 
GLWYDD, hwy a_ frad-fwriadasant 
fradwriaeth yn ei erbyn ef yn Je- 
rusalem, ac efe a ffodd i Lachis: 
ond hwy a anfonasant ar ei ol ef i 
Lachis, ac a'i lladdasant ef yno. 

28 A hwy a'i dygasant ef ar feirch, 
ac aì claddasant ef gyd âi dadau 
7 yn ninas Judah. 


PENNOD XXVI. 


1 Uzïah yn frenhin. ar ol Amasïah, ac yn 
llywodraethu yn dda tra fu fyw Zecharîah, 
ac yn llwyddo. 16 Wedi hynny yn balchŵo, 
ac yn cymmeryd arno yr of eiriadaeth, ac 
yn cael eì daro & gwahan-glwyf. 22 Ffe yn 
marw, a Jotham yn teyrnasu ar eî ol ef. 


NA holl bobÌ Judah a gym- 
merasant ?* Uzzïah, ac yntau 


yn fab un mlwydd ar bymtheg, ac 2 


a'i hurddasant ef yn frenhin yn lle 
Amasïah ei dad. 

9 Efe a adeiladodd Eloth, ac a'i 
dug hi drachefn i Judah, ar ol huno 
o'r brenhin gyd â'i dadau. 

3 Mab un mlwydd ar bymtheg 
oedd Uzziah pan ddechreuodd efe 
deyrnasu, a deuddeng mlynedd a 


£ pen, 22.7. 


Edrych  [ 
pên. 21, 17, 
a 22, 1, 6, 


6 Heb. yr 
hwn sydd, 
yn wynebu. 


10, 


7 Sef, dinas 
Dafydd, 
2 Bren, 14. 
20, 










| Teyrnasiad, Uzah. 


L! 


| Cyn 
CRIST 
$10. 








9 Heb. 
yn gweled 
uw 


4 Es, 11. 20. 


e pen, 2]. 
16. 





£ Neh. 3. 13, 
19, 92. 
Zech. 14, 
10. 


âf 


; *Neu, . 
| cyweiriodd. 


5 Nen, 
naddodd. 


| 





- 
ee ss ac au dru rd dy ddu Mdo nd nr lu, y LD SI CE —_ o-r 
— aod 
el 
h— 
— 
- 





deugain y teyrnasodd efe yn Jeru- 
salem: ac enw ei fam ef oedd Je- 
cholïah o Jerusalem. 

4 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
uniawn y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol yr hyn oll a wnaethai Amasïah ei 
dad ef. 

5 Ac P efe a ymgeisiodd â Duw yn 
nyddiau Zecharïah, yr hwn “oedd 


ganddo ddeall *y'ngweledigaethau 


Duw : a'r dyddiau y ceisiodd efe yr 
ARGLWYDD, DUW ai llwyddodd ef. 

6 Ac efe a aeth allan, ac 1a ry- 
felodd yn erbyn y Philistiaid, ac 
a dorrodd i lawr fur Gath, a mur 
Jabnch, a mur Asdod, ac a adeil- 
adodd ddinasoedd yn Asdod, ac ym 
mysg y Philistiaid. | 

7 A Duw aii cynnorthwyodd ef 
yn erbyn *y Philistiaid, ac yn erbyn 
yr Arabiaid, y rhai oedd yn trigo yn 
Gur-baal, a'r Mehuniaid. 

8 A'r Ammoniaid a roisant rodd- 
ion ì Uzziah: a'i enw ef a aeth hyd 
y mynediad i'r Aipht; o herwydd 
efe a ymgryfhaodd yn ddirfawr. 

9 Hefyd Uzzïah a adeiladodd dyrau 
yn Jerusalem wrth fborth y gongl, ac 
wrth borth y glyn, ac wrth droad g 
mur, ac a'u * cadarnhaodd hwynt. 

10 Ac efe a adeiladodd dyrau yn yr 
anialwch, ac a *gloddiodd bydewau 
lawer; oblegid yr oedd ganddo 
lawer o anifeiliaid, yn y dyffryndir 
ac yn y gwastadedd: a llafurwyr a 
gwinllanwyr yn y mynyddoedd, ac 
yn $OCarmel: canys hoff oedd gan- 
ddo goledd y ddaear. 

ll Ac yr oedd gan Uzziah lu o ry- 
felwyr, yn myned allan yn fyddin- 
oedd, yn ol nifer eu cyfrif hwynt, 
trwy law Jeiel yr ysgrifenydd, a 
Maaseiah y llywydd, dan law Han- 
anïah, 4m o dywysogion y brenhin. 

12 Holl nifer pennau-cenedl y rhai 
cedyrn o nerth ocdd ddwy fil a 
chwe chant. 

13 A than eu llaw hwynt yr oedd 
llu grymmus, tri chân mil a saith 
mil a phìm cant, yn rhyfela â chryf- 
der nerthol, i gynnorthwyo y bren- 
hin yn erbyn y gelyn. 

14 Ac Uzzïah a ddarparodd iddynt, 
sef i'r holl lu, dariannau, a gwayw- 
ffyn, a helmau, a llurigau, a bwiiau, 
a ' thaflau 4 daflu cerrig. 

15 Ac efe a wnaeth yn Jerusalem 
offer trwy gelfyddyd y rhai cywraint, 
i fod ar y tyrau ac ar y conglau, I 
ergydio saethau a cherrig mawrion: 


a'i enw ef a aeth ym mhell, canys 








4Cb 


II. CHRONICL, XXVII. 


yn rhyfedd y cynnorthwywyd ef, 
nes ei gadarnhâu. 

16 1 Ond pan aeth yn gryf, ei galon 
a ddyrchafwyd i'w ddinystr ei hun; 
canys efe a droseddodd yn erbyn 
yr ARGLWYDD ei DDUW : ac efe “a 
aeth i mewn ì deml yr ARGLWYDD i 
arogl-darthu ar allor yr arogl-darth. 

17 Ac Azariah yr offeiriad a acth i 
mown ar ei ol ef, a chyd âg ef bed- 
war ugain o offeiriaid yr ARGLWYDD, 
yn feibion grymmus: 

18 A hwy a safasant yn erbyn 
Uzziah y brenhin, ac a ddywedas- 
ant wrtho, RNi pherthyn ìi ti, Uz- 
zìah, aroel-darthu i'r ARGLWYDD, 
ond i'r !offeiriaid meibion Aaron, y 
rhai a gyssegrwyd i arogl-darthu: 
dos allan o'r cyssegr; canys ti a 
droseddaist, ac ni bydd, hyn ì ti yn 
ogoniant oddi wrth yr ARGLWYDD 
Dpuw. 

19 Yna y llidiodd Uzziïah, a'r arogl- 
darth ì arogl-darthu oedd yn ei law 
ef: a thra yr ydoedd efe yn llid- 
iog yn erbyn yr offeiriaid, gwahan- 
glwyf a gyfododd yn ei dalcen ef, 
y'ngŵydd yr offeiriaid yn nhŷ yr 
ARGLWYDD, ger llaw allor yr arogl- 
darth. 

20 Ac edrychodd Azarïah yr arch- 
offeiriad a'r holl offeiriaid arno ef, 
ac wele, yr ocdd efe yn wahan- 
glwyfus yn ei dalcen, a gwnaethant 
iddo frysio oddi yno: ac yntau hefyd 
Ea frysiodd i fyned allan, o herwydd 
ir ARGLWYDD ei daro ef. 

21 !Ac Uzziah y brenhin a fu wa- 
han-glwyfus hyd ddydd cei farwol- 
aeth, ac a drigodd yn wahan-glwyfus 
mmewn tŷ “neillduol; canys efe a 
dorrasid ymaith o dŷ yr ARGLWYDD: 
a Jotham ei fab eî oedd ar dŷ y 
brenhin, yn barnu pobl y wlad. 

22 4 A'r rhan arall o weithred- 
oedd cyntaf a diweddaf Uzzïah, a 
ysgrifenodd "Esaiah y prophwyd 
mab Amos. 

23 Felly Uzzïah a hunodd gyd â'i 
dadau, a chladdasant ef gyd â'i 
dadau ym maes beddrod y brenhin- 
oedd; canys dywedasant, Gwahan- 
glwyfus ydyw efe. A Jotham ei 
fab a deyrnasodd yn ei le cf. 


PENNOD XXVIL 


1 Jotham yn teyrnasu yn dda, ac yn llwyddo : 
5 yn darostwng yr Ammoniaid. T Ei deyrn- 
asiad ef. 9 Ahaz yn teyrnasu ar ei ol ef. 


N | AB *pìm mlwydd ar hugain 
oedd Jotham pan ddeclireu- 
odd efe deyrnasu, ac un mlynedd ar 


Ei daro â gwahan-glwyf. 





Cylch 
Go. 


£ Felly 
2 Bren. 16. 
12, 13. 


h Num. 18, 
1 


í Exod. 90, 
as 


k Megis 
Fat, 6. 12, 


I 2 Bren, 
19, 9. 


m Lef, J3, 
N u itih 9b 75 


8 JIeb. 
rhydd. 


n Es. l.I. 


1758. 
a 2 Bren, 
15, 32, &c. 


— 


Teyrnasiad Jotham. 








bymtheg y teyrnasodd efe yn Je- 
rusalem, ac enw ei fam ef oedd 
Jerusah merch Sadoc. 

9 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd un- 
iawn y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn ol 
yr hyn oll a wnelsai Uzzïah ei dad: 
eithr nid aeth efe i deml yr AR- 
GLWYDD, PA'r bobl oedd etto yn 


ygru. 
y5 Me a adeiladodd y porth uchaf 
i dŷ yr ARGLWYDD ; ac ar îur *y tŵr 
yr adeiladodd efe lawer. 

4 Dinasoedd hefyd a adeiladodd 
efe ym mynyddoedd Judah, ac yn y 
coedydd yr adeiladodd efe balasau 
a thyrau. 
| 5 T Ae efe a ryfelodd yn erbyn 
| brenhin meibion Ammon, ac a aeth 
yn drech na hwynt. A meibion Am- 
mon a roddasant iddo ef gân talent o 
arian y flwyddyn honno, a deng mil 
corus o wenith, a deng mil corus o 
haidd... Hyn a roddodd meibion 
Ammon iddo ef yr ail flwyddyn a'r 
drydedd. 
| G6 Felly Jotham a aeth yn gadarn, 
| 





| 


oblecid efe *a barottôdd ei ffyrdd 
ger bron yr ARGLWYDD ei DDUW. 

7 “I A'r rhan arall o hanes Jotham, 

a'i holl ryfeloedd ef, a'i ffyrdd, wele, 
y maeni yn ysgrifenedig yn llyfr 
brenhinoedd Israel a Judah. 
8 Mab pìîm mlwydd ar hugain oedd 
efe pan ddechreuodd deyrnasu, ac 
un mlynedd ar bymtheg y teyrnas- 
odd efe yn Jerusalem. 

9 € A Jotham a hunodd gyd â'i 
dadau, a chladdasant ef yn ninas 
|Dafydd. Ac Ahaz ei fab a deyrnas- 
odd yn ei le ef. 


PENNOD XXVIII. 

1 Ahaz yn teyrnasu yn ddrygionus, a'r Syriaid 

yn eì flino ef. 6 Yr Israeliaid yn caethgludo 

gwŷr Judah, a íhrwy gynghor Oded y pro- 

phwyd yn eu gollwng hwy adref. 16 Ahaz yn 

gyrru am gymnmorth 4 Assyria, a hynny heb 

lesu iddo: 22 yn ei gyfyngder yn chwanegu 

| _ eî ddelw-addoliaeth : 26 yn marw, a Heze- 
ciah yn dyfod ar eî ol ej. 

AB “ugain mlwydd oedd Ahaz 

pan ddechreuodd efe deyrn- 

asu, ac un mlynedd ar bymtheg y 

teyrnasodd efe yn Jerusalem: ond 

ni wnaeth efe yr hyn oedd uniawn 

y'ngolwg yr ARGLWYDD, fel Dafydd 

ei dad. 

9 Eithr efe a rodiodd yn ffyrdd 
brenhinoedd Israel, ac a wnaeth i 
Baalim ddelwau toddedig. 

3 Ac efe a *arogl-darthodd yn ny- 
ffryn *Ben-hinnom, ac a losgodd Pei 

blant yn tân, yn ol ffieidd-dra y cen- 








466 


II. CHRONICL, XXVIII. 


— 





hedloedd a fwriasai yr ARGLWYDD, 
CRIST 


allan o flaen meibion Israel. 

4 Ffe a aberthodd hefyd, ac a 
arogl-darthodd yn yr uchelfeydd, 
ac ar y bryniau, a than bob pren 
gwyrddlas. 

5 Am hynny yr “ARGLWYDD ei 
Dpuw a'i rhoddodd ef yn llaw bren- 
hin Syria; a hwy a'i tarawsant ef, 
ac a gaethgludasant ymaith oddi 
ganddo ef gaethglud fawr, ac a'u 
dygasant ì Damascus. Ac yn llaw 
brenhin Israel hefyd y rhoddwyd 
cu yr hwn a'i tarawodd ef â lladdfa 
awr, 


6 4 Canys 1 Pecah mab Remalïah a |42 Br 


laddodd yn Judah chwech ugain mil 
mewn un diwrnod, hwynt oll yn feib- 
ion grymmus : am wrthod o honynt 
ARGLWYDD DDUW eu tadau. 

7 A Zichri, gwr grymmus o Eph- 
raim, a laddodd Maaseiah mab y 
brenhin, ac Azricam llywodraethwr 
y tŷ, ac Elcanah *y nesaf at y brenhin. 

8 A meibion Israel a gaethglud- 
asant o'u brodyr ddau cân mil, yn 
wragedd, yn feibion, ac yn ferched, 
ac a ysglyfaethasant anrhaith fawr 
oddi arnynt, ac a ddygasant yr 
yspail i Samaria. 

9 Ac yno yr oedd prophwyd i'r 
ARGLWYDD, a'i enw Oded ; ac efe a 
aeth allan o flaen y llu oedd yn dy- 
fod i Samaria, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Wele, *o herwydd digofaint AR- 
GLWYDD DDUW eich tadau yn erbyn 
Judah, y rhoddodd efe hwynt yn 


eich llaw chwi, a lladdasoch hwynt Ô I 


mewn cynddaredd fyn cyrhaeddyd 
hyd y nefoedd. 

10 Ac yn awr yr ydych chwi yn 
amcanu darostwng meibion Judah a 
Jerusalem, yn gaeth-weision, ac yn 
gaeth-forwynion i chwi: onid oes gyd 
â chwi, ïe, gyd â chwi, bechodau yn 
erbyn yr ARGLWYDD eich Duw? 

ll Yn awr gan hynny gwrandêwch 
arnaf fi, a gollyngwch adref y gaeth- 
glud a gaethgludasoch o'ch brodyr: 
oblegid y mae llidiog ddigofaint yr 
ARGLWYDD arnoch chwi. 

12 Yna rhai o bennaethiaid meib- 
ion Ephraim, Azarïah mab Johanan, 
Berechïah mab Mesìlemoth, a Je- 
hizcïah mab Sâlum, ac Amasa mab 
Hadlai, a gyfodasant yn erbyn y 
rhai oedd yn dyfod o'r filwriaeth, 

13 Ac a ddywedasant wrthynt, Ni 
ddygwch y gaethglud yma: canys 
gan ìi ni bechu eisoes yn erbyn yr 
ARGLWYDD, yr ydych chwi yn am- 


ARhaz yn teyrnasu 











yn ddrygionus. 


Cyn | canu chwanegu ar ein pechodau ni, 

'|ac ar ein camweddau: canys y mae 
1421. |ein camwedd ni yn fawr, ac y mae 

digofaint llidiog yn erbyn Israel. 

14 Felly y llu a adawodd y gaeth- 
glud a'r anrhaith o flaen y tywysog- 
ion, a'r holl gynnulleidfa. 

15 A'r gwŷr, £ y rhai a enwyd wrth 
eu henwau, a gyfodasant ac a gym- 
merasant y gaethglud, ac a ddillad- 
asant eu holl rai noethion hwynt â'r 
yspail, a dilladasant hwynt, a rhodd- 
asant iddynt esgidiau, ac a wnaeth- 
ant iddynt fwytta ac yfed; ennein- 
iasant hwynt hefyd, a dygasant ar 
asynod bob un llesg, ïe, dygasant 
hDeut.34. |hwynt i Jericho, “dinas y palm- 
Barn.1.16.| Wydd, at eu brodyr. Yna hwy a 
ddychwelasant i Samaria. 

16 4 'Yr amser hwnnw yr anfon- 
41. odd y brenhin Ahaz at frenhinoedd 
16.7. _ | Assyria i'w gynnorthwyo ef. 

| 17 A'r Edomiaid a ddaethent etto, 
Iac a darawsent, Judah, ac a gaeth- 
gludasent gaethglud. 
| l8 “Y Philistiaid hefyd a ruthras- 
ent i ddinasoedd y gwastadedd, a 


sad, 12, 





thu dehau Judah, ac a ennillasent 
Beth-semes, ac Ajalon, a Gederoth, 
a Socho a'i phentrefi, Timnah hef- 
yd a'i phentrefi, a Gimzo a'i phen- 
trefi; ac a drigasant yno. 

19 Canys yr ARGLWYDD a ddar- 

ostyngodd Judah, o achos Ahaz 
brenhin Israel: oblegid efe a 'noeth- 
odd Judah, gan droseddu yn erbyn 
yr ARGLWYDD yn ddirfawr. 
740. 20 A mThilgath-pilneser brenhin 
Assyria a ddaeth atto ef, ac a_ gyf- 
yngodd arno ef, ac nis cynnorth- 
wyodd ef. 

21 Er i Ahaz gymmeryd rhan all- 
an o dŷ yr ARGLWYDD, ac o dŷ y 
brenhin, a chan y tywysogion, a 
rhoddi i frenhin Assyria; etto nis 
cynnorthwyodd efe ef. 

22 4 A'r amser yr oedd yn gyfyng 
arno, efe a chwanegodd droseddu 
yn erbyn yr ARGLWYDD: hwn 4w 
y brenhin Ahaz. 

23 Canys "efe a aberthodd i dduw- 
iau Damascus, y rhai a'i tarawsent 
ef; ac efe a ddywedodd, Am i dduw- 
iau brenhinoedd Syria eu cynnorth- 
wyo hwynt, minnau a aberthaf 
iddynt hwy, fel ym cynnorthwyont 
/innau: ond hwy a fuant iddo ef ac 
i holl Israel yn dramgwydd. 

24 Ac Ahaz a gasglodd lestri tŷ 
Dpuw, ac a ddarmniodd lestri tŷ 
Dpuw, ac a gauodd ddrysau tŷ yr 


1ÊExod. 32, 
25. 


n Edrych 
pen, 25. 14. 


9 Edrych 
pen, 29, 3, 


I. CHRONIOCL, XXIX. 





Teyrnasiad, Hezeciah. 


ARGLWYDD, ac a wnaeth iddo allor- | Cyn 

au ym mhob congl i Jerusalem. I 
25 Ac ym mhob dinas yn Judah 

y gwnaeth efe uchelfeydd i *arogl- |*Nen, 

darthu i dduwiau dïeithr, ac a ddig- 

llonodd ARGLWYDD DDUW ei dadau. 

26 * A'r rhan arall oi hanes ef, 
ai holl ffyrdd, cyntaf a diweddaf, 
wele hwy yn ysgrifenedig yn llyfr 
brenhinoedd Judah ac Israel. 

27 Ac Ahaz a hunodd gyd âi! 
dadau, a hwy aii claddasant ef yn 
y ddinas yn Jerusalem, ond ni 
ddygasant hwy ef i feddrod bren- 
hinoedd Israel. A Hezecïah ei fab 
a. deyrnasodd yn ei le ef. 

PENNOD XXIX. 

1 Y brenhin duwiol Hezecïah, 9 yn adferu gwîr 
grefydd, 5 yn cynghori y Lefiaid: 12 a 
hwythau yn ymsancteiddio, ac yn glanhâu 
8ŷ Dduw. 20 Hezeciah yn aberthu ebyrth 
cyhoedd, Ue yr oedd y Lefiaid yn barotlach 
na'r ofj eêriaid. 

AB *pìîm mlwydd ar hugain 
oedd Hezecïah pan ddechreu- 
odd efe deyrnasu, a naw mlynedd 
ar hugain y teyrnasodd efe yn Je- 
rusalem; ac enw ei fam ef oedd 

Abïah merch Zecharïah, 

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
uniawn yngolwg yr ARGLWYDD, 
yn ol yr hyn oll a wnelsai Dafydd 
ei dad. 

3 YT Yn y flwyddyn gyntaf oi 
deyrnasiad ef, yn y mis cyntaf, Pefe 
a agorodd ddrysau tŷ yr ARGLWYDD, 
ac a'u cyweiriodd hwynt. 

4 Ac efe a ddug i mewn yr offeir- 
iaid, ar Lefiaid, ac a'u casglodd 
hwynt ynghyd i heol y dwyrain, 

5 Ac a ddywedodd wrthynt hwy, 
Gwrandêwch fi, O Lefiaid, ymsanct- 
eiddiwch yn awr, a afn cin gi 


T40. 








426. 





126. 


a2 Dren, 
18. l, 


aur rui dyndra I EI I ry 


120. 
b Edrych 
pen. 28, 24, 
ad,7. 





dŷ ARGLWYDD DDUW eich tadau, 
a dygwch yr aflendid allan o'r Me 
sanctaidd. 

6 Canys ein tadau ni a droseddas- 
ant, ac a wnaethant yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD ein 
Duw, ac a'i gwrthodasant ef, ac a 
droisant eu hwynebau oddi wrth 
babell yr ARGLWYDD, ac a “droisant 
eu gwarrau. 

7 “Cauasant hefyd ddrysau y porth, 
ac a ddiffoddasant y lampau, ac nid 
arogl-darthasant arogl-darth, ac ni 
offrymmasant boeth-offrymmau yn 
y cyssegr i DDUW Jsrael. 

8 Am hynny digofaint yr AR- 
GLWYDD a ddaeth yn erbyn Judah 
a Jerusalem, ac efe a'u rhoddodd ma 
hwynt yn gyffro, yn syndod, ac “yn | as... 


| 


————— Y Ŵj.j.bln.h.h. 


2eb. 
roisant, 


y 2, 





407 


| Glanhâw tŷ Dduw. 


ce 
CRIST 
120. 


e pen. 28, ô, 
6, 8. 








| 
| 


adu an daruu cu llud uu ar dando WR LIW ry y ydr cr rni, yrau” dl Bri Us du mr niy hh yh pi RF I wd. Ìn an Ta 


4Neu, yn 
achosion. 





| 
| 
| 
| 
| 








watwargerdd, fel yr ydych yn gwel- 
ed â'ch llygaid. 

9 Canys wele, *ein tadau ni a syrth- 
iasant trwy y cleddyf, ein meibion 
hefyd, a'n merched, a'n gwragedd, 
ydynt mewn caethiwed o herwydd 


ïo Yn awr y mae yn fy mryd i 
wneuthur cyfammod âg ARGLWYDD 
Dpuw Israel; fel y tro ei ddigofaint 
llidiog ef oddi wrthym ni. 

ll Fy meibion, na “fyddwch ddi- 
fraw yn awr: canys yr ARGLWYDD 


»6|fa'ch dewisodd chwi i sefyll ger ei 
. |fron ef, i weini iddo ef, ac i fod yn 


gweini, ac yn arogl-darthu iddo ef. 

12 Yna y Lefiaid a gyfodasant, 
Mahath mab Amasai, a Joel mab 
Azarïah, o feibion y Cohathiaid: ac 
o feibion Merari; Cis mab Abdi, 
ac Azariah mab Jehaleleel: ac o'r 
Gersoniaid; Joah mab Zimmah, ac 
Eden mab Joah : 

]3 Ac o feibion Elisaphan ; Simri, 
a Jeiel: ac o feibion Asaph; Ze- 
charïah, a Mattanïah : 

14 Ac o feibion Heman; Jehiel, a 
Simei: ac o feibion Jeduthun ; Se- 
maiah, ac Uzziel. 

15 A hwy a gynnullasant eu brod- 
yr, ac a ymsancteiddiasant, ac a 
ddaethant yn ol gorchymyn y bren- 
hin, *trwy eiriau yr ARGLWYDD, i 
lanhâu tŷ yr ARGLWYDD. 

l6 A'r offeiriaid a ddaethant i 
fewn tŷ yr ARGLWYDD i'w lanhâu 
ef, ac a ddygasant allan yr holl 
frynti a gawsant hwy yn nheml yr 
ARGLWYDD, i gyntedd tŷ yr An- 
GLWYDD. A'r Lefiaid a'ŷ cymmer- 
asant, i? ddwyn ymaith allan i 
afon Oidron. 

17 Ac yn y dydd cyntaf o'r mis 
cyntaf y dechreuasant e4 sancteidd- 
io, ac ar yr wythfed dydd o'r mis y 
daethant i borth yr ARGLWYDD: ac 
mewn wyth niwrnod y sancteidd- 
iasant dŷ yr ARGLWYDD, ac yn yr 
unfed dydd ar bymtheg or mis 
cyntaf y gorphenasant. 

18 Yna y daethant hwy i mewn at 
Hezecïah y brenhin, ac a ddywed- 
asant, Glanhasom holl dŷ yr An- 
GLWYDD, ac allor y poeth-offrwm, 
ai holl lestri, a bwrdd y bara go- 
sod, a1 holl lestri. 

19 A'r holl lestri a fwriasai y bren- 
hin Ahaz ymaith yn ei gamwedd, 
pan oedd efe yn teyrnasu, a barottoi- 
som, ac asancteiddiasomni: ac wele 


hwy ger bron allor yr ARGLWYDD. 


468 





20 $ Yna Hezecïah y brenhin a 
gododd yn fore, ac a gasglodd dy- 
wysogion y ddinas, ac a aeth i fynu 
ì dŷ yr ARGLWYDD. 

21 A hwy a ddygasant saith o fus- 
tych, a saith o hyrddod, a saith o 
ŵyn, a saith o fychod geifr, “yn bech- 
aberth dros y frenhiniaeth, a thros 
y cyssegr, a thros Judah: ac efe a 
ddywedodd wrth yr offeiriaid meib- 
ion Aaron, am offrymmu 4 rhaê 
hynny ar allor yr ARGLWYDD. 

22 Felly hwy a laddasant y bus- 
tych, a'r offeiriaid a dderbyniasant 
y gwaed, ac Pa'ê taenellasant ar yr 
allor: lladdasant hefyd yr hyrddod, 
a thaenellasant y gwaed ar yr allor: 
a hwy a laddasant yr ŵyn, ac a 
daenellasant y gwaed ar yr allor. 

23 A hwy a *ddygasant fychod y 
pech-aberth o flaen y brenhin a'r 
gynnulleidfa, ac 'a osodasant eu 
dwylaw arnynt hwy. 

24 A'r offeiriaid a'u lladdasant hwy, 
ac a wnaethant gymmod ar yr allor 
â'u gwaed hwynt, i wneuthur cym- 
mod dros holl Israel; canys dros holl 
Israel yr archasaìi y brenhin «vneuth- 
wr y poeth-offrwm a'r pech-aberth. 

25 “Ac efe a osododd y Lefiaid yn 
nhŷ yr ARGLWYDD, â symbalau, ac 
â nablau, ac â thelynau, 'yn ol gor- 
chymyn Dafydd, a Gad gweledydd 
y brenhin, a Nathan y prophwyd: 
canys y gorchymyn ocdd trwy law 
yr ARGLWYDD, trwy law ei bro- 
phwydi ef. 

26 A'r Lefiaid 2 safasant âg offer 
m )afydd, a'r offeiriaid â'r "udgyrn. 

97 A Hezecïah a ddywedodd am 
offrymmu poeth-oífrwm ar yr allor : 
ar amser y dechreuodd y poeth- 
offrwm, y dechreuodd cân yr AR- 
GLWYDD, âr udgyrn, ac âg offer 
Dafydd brenhin Israel. 

28 A'r holl gynnulleidfa oedd yn 
addoli, a'r “cantorion yn canu, ar 
udgyrn yn lleisio: A47 oll a barha- 
odd nes gorphen y poeth-offrwm. 

29 A phan orphenasant hwy off- 
rymmu, y brenhin ar holl rai a 
gafwyd gyd âg ef, a ymgrymmas- 
ant, ac a addolasant. 

30 A Hezeciah y brenhin ar ty- 
wysogion a ddywedasant wrth y 
Lefiaid am foliannu yr ARGLWYDD, 
â geiriau Dafydd ac Asaph y gwel- 
edydd. Felly hwy a foliannasant â 
llawenydd, ac a ymostyngasant, ac 
a addolasant. 

31 A Hezeciah a attebodd ac a 





Aberthaw Hezeciah. 





Cyn 
CRIS 
726. 





E Lef, 4, 8, 
14, 


h Lef. 8. 14, 
15, 19, 24. 
Heb, 9. 21. 


5 Neu, 
mnesasant, 


ì Lef. 4. 15, 
24. 


1] Chron. 
23. 6. 
a 25, 
pen, $. 14, 


mJ1 Chron, 
23. 6 


Amos 6. 5. 
n Num. 10, 
10. 


6JIeb, 
caniad. 


Hezecial yn cyhoeddi 








asoch chwi ir ARGLWYDD ; nesêwch, 

a dygwch ebyrth, ac * ebyrth mol- 

iant, I dŷ yr ARGLWYDD. A'r gyn- 

a  nulleidfa a ddygasant ebyrth, ac 

»tef.T.12 ebyrth moliant, a phob ewyllysgar 
' o galon, boeth-offrymmau. 

32 A rhifedi y poeth-offrymmau a 
ddug y gynnulleidfa, oedd ddeg a 
thri ugain o fustych, cant o hyrddod, 
dau cant o ŵyn: y rhai hyn oll oedd 
yn boeth-offrwm i'r ARGLWYDD. 

38 A'r pethau cyssegredig oedd 
chwe chant o fustych, a thair mil o 
ddefaid. 

34 Ond yr oedd rhy fychan o oíf- 
eiriaid, fel na allent ílingo yr holl 
P pen, 35, | boeth-ofirymmau : am hynny Peu 

| brodyr y Lefiaid a'u cynnorthwyas- 

ant hwy, nes gorphen y gwaith, ac 
nes i'r offeiriaid ymgyssegru : canys 
y Lefiaid oedd uniawnach o galon i 
ymgyssegru na'r offeiriaid. 

35 Y poeth-offrymmau hefyd oedd 
yn aml, gyd â brasder yr hedd- 
offrwm, a'r ddïod-offrwm i'r poeth- 
offrymmau. Felly y trefnwyd gwas- 
anaeth tŷ yr ARGLWYDD. 

| 36 A Hezeciah a lawenychodd, 
a'r holl bobl, o herwydd parottôi o 
DDUW y bobl: oblegid yn ddisym- 
mwth y bu y peth. 
PENNOD XXX, 


1 Hezeciah yn cyhoeddi Pasc arbennig ar yr 
aîl mâs, â Judah ac $ Israel. 13 Y gynnull- 








| 


eidfa, wedi. distrywio allorau delw-eddol- 


iaeth, yn cadw yr wyl bedwar diwrnod ar 
ddeg. 21 Yr offeiriaid a'r Lefiaid yn ben- 
dithio y bobl. 
HEZECIAH a anfonodd at 
holl Israel a Judah, ac a ys- 
grifenodd lythyrau hefyd at Eph- 
raim a Manasseh, i ddyfod i dŷ yr 
I ARGLWYDD ìi Jerusalem, i gynnal 
| Pasc ìi ARGLWYDD DDUW Israel. 

2 A'r brenhin a ymgynghorodd, a'i 
dywysogion, a'r holl gynnulleidfa, 
yn Jerusalem, am gynnal y *Pasc yn 
yr ail mis. 

3 Canys ni allent ei gynnal ef Py 
pryd hwnnw; oblegid nid ymsanct- 
eiddiasai yr offeiriaid ddigon, ac nid 
ymgasglasai y bobl i Jerusalem. 

4 *A da oedd y peth y'ngolwg y 
brenhin, ac y'ngolwg yr holl gyn- 
nulleidfa. 

5 A hwy a orchymynasant gy- 
hoeddi trwy holl Israel, o Beerseba 
hyd Dan, am ddyfod i gynnal y Pasc 
i ARGLWYDD DDUW Israel yn Je- 
rusalem: canys ni wnaethent er ys 
talm fel yr oedd yn ysgrifenedig. 


a Num. 9, 





b Exod. 12. 
6, 18, 





2 Heb, Ac 
uniawn, 







469 


II. CHRONICL, XXX. 


ddywedodd, Yn awr "yr ymgyssegr- 





6 Felly y rhedegwyr a_ aethant â'r 
llythyrau o law y brenhin ai dy- 
wysogion trwy holl Israel a Judah, 
ac wrth orchymyn y brenhin, gan 
ddywedyd, O meibion Israel, dy- 
chwelwch at ARGLWYDD DDUW 
Abraham, Isaac, ac Israel, ac efe a 
ddychwel at y gweddill a ddïangodd 
o honoch chwi o law “brenhinoedd 
Assyria. 

7 Ac na fyddwch fel eich tadau, 
nac fel eich brodyr, y rhai a drosedd- 
asant yn erbyn ARGLWYDD DDUW 
eu tadau; am hynny efe a'u rhodd- 
odd hwynt yn anghyfannedd, megis 
y gwelwch chwi. 

8 Yn awrna chaledwch eich gwarr, 
fel eich tadau ; * rhoddwch law i'r 


Pasc arbennig. 





ec 2 Dren. 
15. 19, 29, 


3 Edrych 
y Gh 


ARGLWYDD, a deuwch i'w gyssegr| 29.21 


a gyssegrodd efe yn dragywydd: a 
gwasanaethwch yr ARGLWYDD eich 
Duw, fel y iro llid ei ddigofaint ef 
oddi wrthych chwi. 

9 Canys os dychwelwch chwi at yr 
ARGLWYDD, eich brodyr chwi a'ch 
meibion a g4nt drugaredd ger bron 
y rhai a'u caethgludodd hwynt, fel 
y dychwelont ir wlad yma: o- 
blegid “grasol a thrugarog yw yr 
ARGLWYDD eich Duw, ac ni thry 
efe e1 wyneb oddi wrthych, os dy- 
chwelwch atto ef. 

10 Felly y rhedegwyr a aethant o 
ddinas i ddinas trwy wlad Ephraim 
a Manasseh, hyd Zabulon: ond 
hwy a wawdiasant, ac au gwatwar- 
asant hwy. 

ll Er hynny “gwŷr o Aser, a Ma- 
nasseh, ac o Zabulon, a ymostyng- 
asant, ac a ddaethant i Jerusalem. 

12 Llaw Duw hefyd fu yn Judah, 
i roddi iddynt un galon i wneuthur 
gorchymyn y brenhin ar tywysog- 
ion, yn ol gair yr ARGLWYDD. 

13 1A phobl lawer a ymgasglas- 
ant i Jerusalem, i gynnal gwyl y 
bara croyw, yn yr ail mis; cynnull- 
eidfa fawr iawn. 

l4 A hwy a gyfodasant, ac a fwr- 
iasant ymaith 'yr allorau oedd yn 
Jerusalem: bwriasant ymaith all- 
orau yr arogl-darth, a thaflasant 
hwynt i afon Cidron. 

15 Yna y lladdasant y Pasc ar y 
pedwerydd dydd ar ddeg o'r ail 
mis: yr offeiriaid hefyd a'r Lefiaid 
a, gywilyddiasant, ac a ymsancteidd- 
iasant, ac a ddygasant y poeth- 
offrymmau i dŷ yr ARGLWYDD. 

16 A hwy a safasant yn eu *lle, 
wrth eu harfer, yn ol cyfraith Mo- 


Ezra 10.19, 


d Exod, 84, 
6. 


e Fell 
pen. Â1, 16. 
ad, 18. 


f pen, 28. 
za. 


4 Heb, 
sef yllfa. 


Hezeciah yn cadw y Pasc. 

Cyn _ |ses gwr DUw : yr offeiriaid oedd yn 
DD ll y gwaed o law y Lefiaid. 

17 Canys yr oedd llawer yn y gyn- 
nulleidfa y rhai nid. ymsancteidd- 
iasentb: ac ar y Lefiaid yr oedd 
lladd y Pasc dros yr holl rai aílan, 
i'w sancteiddio i'r ARGLWYDD. 

18 O herwydd llawer o'r bobl, sef 
£llawer o Ephraim a Manasseh, Issa- 
char, a Zabulon, nid ymlanhasent ; 
etto hwy a fwyttasant y Pasc, yn am- 
genach nag yr oedd yn ysgrifenedig. 
Ond Hezecïah a weddïodd drostynt 
hwy, gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD 
daionus a faddeuo i bob un 

19 A barottôdd ei galon i geisio 
Duw, sef ARGLWYDD DDUW ei dad- 
au, er na lanhâwyd ef yn ol pur- 
edigaeth y cyssegr. 

20 A'r ARGLWYDD a wrandawodd 
ar Hezecïah, ac a iachaodd y bobl. 

91 A meibion Israel, y rhai a gaf- 
wyd yn Jerusalem, a gynhaliasant 
wyl y bara croyw saith niwrnod 
trwy lawenydd mawr: y Lefiaid 
hefyd a'r offeiriaid oedd yn molian- 
nu yr ARGLWYDD o ddydd i ddydd, 
gam ganw âg offer “soniarus i'r AR- 
GLWYDD. 

22 A Hezecïah a ddywedodd wrth 
Jodd calon yr holl Lefiaid, y rhai 
oedd yn dysgu gwybodaeth ddaion- 
us yr ARGLWYDD; a hwy a fwyt- 
tasant ar hyd yr wyl saith niwrnod, 
ac a aberthasant ebyrth hedd, ac a 
gyffesasant i ARGLWYDD DDUW eu 
tadau. 

23 A'r holl gynnulleidfa a ymgyng- 
horasant i gynnal saith o ddyddiau 
eraill: felly y cynhaliasant ^ saith o 
ddyddiau eraill (rwy lawenydd. 

24 Canys Hezeciah brenhin Ju- 
dah îa “roddodd i'r gynnulleidfa fil 
o fustych, a saith mil o ddefaid; a'r 
tywysogion a roddasant i'r gynnull- 
eidfa fil o fustych, a deng mil o 
ddefaid : a llawer o offeiriaid a ym- 
sancteiddiasant. 

25 A holl gynnulleidfa Judah a 
lawenychasant, gyd ôr offeiriaid 
ar Lefiaid, a'r holl gynnulleidfa a 
ddaeth o Israel, ar dïeithriaid a 
ddaethai o wlad Israel, ac oeddynt 
yn gwladychu yn Judah. 

26 Felly y bu llawenydd mawr yn 
Jerusalem: canys er dyddiau Solo- 
mon mab Dafydd brenhin Israel ni 
bw y cyffelyb yn Jerusalem. 

27 Y Yna yr offeiriaid a'r Lefiaid 
a gyfodasant, ac “a fendithiasant y 
bobl; a gwrandawyd ar eu llef 





£Ead,ll. 


b Heb. 
cryfder. 


h Edrych 
1 Bren. 8. 
6o. 


i jyGae do ds 


6 Heb. 
ddyrchaf- 
edd, neu, 
of'rym- 
modd, 





470 


II. CHRONICL, XXXI. 


hwynt, au gweddi hwynt a ddaeth 

i fynu i'w breswylfa ' sanctaidd ef, 

i'r nefoedd. | 

PENNOD XXXI. 

1 Y bobl yn chwannog î ddileu delw-addoliaeth. 
2 Hezeciah. yn (refnu cylchoedd yr ofeŵr- 
iaid a'r Lefiaid, ac yn paroltôb gwaith a 
chynhaliaeth iddynt. 5 Parodrwydd y' bobl 
î dalw degwm ac ofjrwm. ll Hezeciah yn 
gosod, swyddogion i ddosparthu y degymmau. 
20 Purdeb Hezecïah. 

C wedi gorphen hyn i gyd, holl 
Israel y rhai *oedd bresennol a 
aethant allan i ddinasoedd Judah, 

ac *a ddrylliasant y delwau, ac a 

dorrasant y llwyni, ac a_ ddistryw- 

iasant yr uchelfeydd ar allorau 
allan o holl Judah a Denjamin, yn 

Ephraim hefyd a Manasseh, nes eu 

*llwyr ddifa. Yna holl feib'on Is- 

rael a ddychwelasant bob un i'w 

feddiant, i'w dinasoedd. 

2 $ A Hezecïah a osododd ddos- 
parthiadau yr offeiriaid ar Lefiaid, 
yn eu cylchoedd, pob un yn ol ei 
weinidogaeth, yr offeiriaid a'r Lef- 
iaid i'r poeth-offrwm, ac i'r ebyrth 
hedd, i weini, ac i foliannu, ac i 
ganmol, ym mhyrth gwersylloedd 
yr ARGLWYDD. , 

3 A rhan y brenhin oedd o'i olud 
ei hun i'r poeth-offrymmau, sef i 
boeth-offrymmau y bore a'r hwyr, ac 
i boeth-offrymmau y Sabbathau, a'r 
newydd-loerau, a'r gwyliau arben- 
nig, fel 4y 9ïmiae yn ysgrifenedig ” yng 
nghyfraith yr ARGLWYDD. 

4 Efe a ddywedodd hefyd wrth y 
bobl, trigolion Jerusalem, am roddi 
rhan i'r offeiriaid a'r Lefiaid, fel yr 
ymgryfhâent ymnghyfraith yr AR- 
GLWYDD. 

5 TA phan gyhoeddwyd y gair 
hwn, meibion Israel a ddygasant, yn 
aml, flaen-ffrwyth yr ŷd, y gwin, a'r 
olew, a'r mêl, ac o holl gnwd y 
maes, ar degwm o bob pet a ddyg- 
asant hwy yn helaeth. 

6 A meibion Israel a Judah, y 
rhai oedd yn írigo yn ninasoedd 
Judah, hwythau a. ddygasant ddeg- 
wm gwartheg a defaid, a “degwm y 


pethau cyssegredig a gyssegrasid i'r | 2s 


ARGLWYDD eu DUW, ac a'v gosod- 
asant * bob yn bentwr. 

7 Yn y írydydd mis y dechreuasant 
hwy seilio y pentyrrau, ac yn y seith- 
fed mis y gorphenasant Awynt. 

8 A phan ddaeth Hezecïah a'r 
tywysogion, a gweled y pentyrrau, 
hwy a fendithiasant yr ARGLWYDD, 
a'i bobl Israel. 


Y bobl yn talu degwm. 





Cyn 
CRIST 
726. 





rwydd ef. 


2 Heb, a 
gafwyd. 


a2 Bren, 
1$, 4. 


8 Heb. 
gorphen. 


9 Num, 28, 
a z9, 


c Lef, 27. $0, 
Deut, 14, 


4 Ileb, yn 
bentyrrau, 
yn ven- 
tyrrau. 
























Senacherib yn dyfod 


9 A Hezeciah a ymofynodd âr 
offeiriaid a'r Lefiaid o lierwydd y 
pentyrrau. 

10 Ac Azarïah yr offeiriad pennaf 
o dŷ Sadoc, a ddywedodd wrtho, 
ac a lefarodd, “Er pan ddechreu- 
wyd dwyn offrymmau i dŷ yr AR- 
GLWYDD, bwyttasom a digonwyd 
ni, gweddillasom hefyd lawer iawn: 
canys yr ARGLWYDD a fendìthiodd 
ei bobl; a'r gweddill 4w yr amldra 
hyn. 

1 1A Hezeciah a ddywedodd 
am barottôi celloedd yn nhŷ yr An- 
GLWYDD ; a hwy a' parottoisant, 


Cyn 
CRIST 
126. 





d Ma].9. 10. 


12 Ac a ddygasant i mewn y blaen- 
ffrwyth, a'r degwm, a'r pethau cys- 
segredig, yn ffyddlawn: a Chonon- 
ïah y Lefiad oedd flaenor arnynt 
hwy, a Simei ei frawd ef yn ail. 

]3 Jehiel hefyd, ac Azaziïah, a 
Nahath, ac Asahel, a Jerimoth, a 
Jozabad, ac Eliel, ac Ismachïah, a 
Mahath, a Benaiah, oedd swydd- 
ogion *dan law Cononïah a Simei 
ei frawd ef, trwy orchymyn Heze- 
cïah y brenhin, ac Azarïah blaenor 
tŷ Dpuw. 





y porthor tu a'r dwyrain, oedd ar y 
pethau a offrymmid yn ewyllysgar 
1 DDUW, i rannu offrymmau 'yr AR- 
GLWYDD, a'r pethau sancteiddiolaf. 

15 Ac wrth eì law ef yr oedd 
Eden, a Miniamin, a Jesua, a Sema- 
iah, Amarïah, a Sechanïah, yn *nin- 
asoedd yr offeiriaid, yn eu “swydd, i 
roddi i'w brodyr yn ol eu rhan, i 
fawr ac ìi fychan: 

16 Heb law y gwrrywiaid o'u cen- 
edl hwynt, o fab tair blwydd ac 
uchod, i bawb a'r oedd yn dyfod i 
dŷ yr ARGLWYDD, ddogn dydd yn 
ei ddydd, yn eu gwasanaeth hwynt, 
o fewn eu goruchwyliaethau, yn ol 
eu dosparthiadau; 

17 I genedl yr offeiriaid wrth dŷ 
eu tadau, ac i'r Lefiaid fo fab ugain 
mlwydd ac uchod, yn ol eu goruch- 
wyliaethau, yn eu dosparthiadau; 

18 Ac i genedl eu holl blant hwy, 
eu gwragedd, au meibion, au 
merched, trwy yr holl gynnulleid- 
fa: oblegid “ trwy eu ffyddlondeb y 
írinent hwy yn sanctaidd yr hyn 
oedd sanctaidd : 

19 Ac i feibion Aaron, yr offeiriaid, 
y rhaî ocdd. ym “meusydd pentref- 
ol eu dinasoedd, ym mhob dinas, 
y gwŷr a enwasid wrth eu henwau, 


e Jos. 21. 9. 


6 Neu, 
ymddtried. 


f 1 Chron, 
23. 24, 27. 


T Neu, yn 
ew hyn 
ddiried yr 
ymsamnet- 
eiddient yn 
yr hyn, &c. 


E£ Lef, 25, 
94. 
Num, 85.2. 


472 


H. CHRONICL, XXXII. 


14 A Chore mab Imnah y Lefiad, . 


i roddi rhannau i bob gwrryw ym 


mysg yr offeiriaid, ac i'r holl rai a. 
gyfrifwyd wrth achau ym mhlith y 
Lefiaid. 

20 4 Ac fel hyn y gwnaeth He- 
zecïah trwy holl Judah, ac efe a 
wnaeth yr hyn oedd dda ac uniawn, 
ar gwirionedd, ger bron yr AR- 
GLWYDD ei DpDuUW. 

21 Ac ym mhob gwaith a dde- 
chreuodd efe yngweinidogaeth tŷ 
Dpuw, ac yn y gyfraith, ac yn y 
gorchymyn i geisio eì DDUW, efe 
a'i gwnaeth â'i holl galon, ac a 
ffynnodd. 

PENNOD XXX. 
1 SenacheriU yn dyfod yn erbyn Judah; a He- 
zeciah yn ymgadarnh&u, ac yn cysuro ei boUl. 

9 Hezeciah ac Esaiah yn gweddïo yn erbyn 

cabledd Senacherib. 21 Angel yn difetha Uu 

yr Assyriaid, a hynny yn barch i Hezecïah. 

24. Hezeciah yn gweddïo yn ei glefyd, a Duw 

yn rhoi iddo argoel iechyd. 25 Hezeciah yn 

balchïo, a Duw yn eî ddarostwng ef. 2X( Ei 
gyfoeth ef, a'i weithredoedd. 91 Ei fai ef 
ynghylch cenhadon Babilon, 32 Efe yn marw, 

a Manasseh yn terynasu ar eî ol ef. 

EDI y “pethau ^Ag7, a'u sicr- 

hâu, y daeth Senacherib bren- 
hin Assyria, ac a ddaeth i mewn i 
Judah; ac a wersyllodd yn erbyn y 
dinasoedd caerog, ac a feddyliodd 
eu ? hennill hwynt iddo ei hun. 

2 A phan welodd Hezecïah ddyfod 
Senacherib, a bod eì wyneb ef i ry- 
fela yn erbyn Jerusalem, 

3 Efe a ymgynghorodd â'i dywys- 
ogion, ac âi gedyru, am argae dyfr- 
oedd y ffynhonnau, y rhai oedd 
allan o'r ddinas. A hwy ai cyn- 
northwyasant ef. 

4 Felly pobl lawer a ymgasglas- 
ant, ac a argaeasant yr holl ffyn- 
honnau, ar afon sydd yn “rhedeg 
trwy ganol y wlad, gan ddywedyd, 
Paham y daw brenhinoedd Assyria, 
ac y cânt ddyfroedd lawer? 

5 Ac Pefe a ymgryfhaodd, ac a ad- 
eiladodd yr holl fur drylliedig, ac a'i 
cyfododd i fynu hyd y tyrau, a mur 
arall oddi allan, ac a gadarnhaodd 
“Mìlo y2 ninas Dafydd, ac a wnaeth 
lawer o * biccellau ac o dariannau. 

6 Ac efe a osododd dywysogion 
rhyfel ar y bobl, ac a'u casglodd 
hwynt atto i heol porth y ddinas, 
ac a lefarodd wrth fodd eu calon 
hwynt, gan ddywedyd, 

7 Ymwrolwch, ac ymgadarnhêwch; 
nac ofnwch, ac na ddigalonnwch 
rhag brenhin Assyria, na rhag yr 
holl dyrfa sydd gyd âg ef: canys 1y 
mae gyd â nì fwy na chyd âg ef. 

8 Gyd âg ef y mae “braich cnawdol; 


» 





yn erbyn Judah. 


CRIST 
126. 





T1 
a an 
1$.13, &c- 
Es, 30, 1r 
&c, 


2 Heb, 
OTT Ê» 


3 Heb, 
llifeirio. 


b Es. 22, 9. 


c 2 Sam. 5. 
9. 

£ Neu, 
gleddyfau, 
neu, arfau, 


d 2 Bren. 6. 
16. 


e Jer, 17. 5. 
1 Ioan 4, 4, 


— a  —_——/——a———— z 3 ——_—_— 7a —c ua Gy Gn Ai ia I a Y A a CC CCC I dug uy I IG Gh yh I I ER Y II Eh hh aiii yi SS A I Y, nr Lu y NN NIR ur WYAU y udd y EE du IE EE y Y PE NU 


Gwaredu Jerusalem 


Cyn 
CRIST 
713. 


5 Heb. 





bwysasant. 


710. 
f2 Bren, 
18.17. 


6 Heb. 
lywodr- 
aeth. 


T Heb. yn 
yr amddi- 
ffynfa. . 


52 Bren, 
18, 22, 


h 2 Bren, 
19, 9. 


î2 Bren. 
183. 28. 


â ni, i'n cynnorthwyo, ac i ryfela ein 
rhyfeloedd. A'r bobl a *hyderasant 
ar eiriau Hezecïah brenhin Judah. 

9 íf £Wedi hyn yr anfonodd Sena- 
cherib brenhin Assyria ei weision i 
Jerusalem, (ond 47 ydoedd efe ei 
hun gym rhyfela yn erbyn Lachis, 
ai holl *allu gyd âg ef,) at Heze- 
cïah brenhin Judah, ac at holl Ju- 
dah, y rhai oedd. yn Jerusalem, gan 
ddywedyd, 

10 Fel hyn y dywedodd Senache- 
rib brenhin Assyria, Ar ba beth yr 
ydych chwi yn hyderu, chwi y rhai 
sydd yn aros “y ngwarchae o îewn 
Jerusalem ? 

11 Ond Hezeciah sydd yn eich 
hudo chwi, i'ch rhoddi chwi i farw 
trwy newyn, a thrwy syched, gan 
ddywedyd, Yr ARGLWYDD ein DUW 
a'n gwared ni o law brenhin Assyria. 

12 £Onid yr Hezeciah hwnnw a 
dynnodd ymaith ei uchelfeydd cf, 
a'i allorau, ac a orchymynodd i Ju- 
dah a Jerusalem, gan ddywedyd, O 
flaen un allor yr addolwch, ac ar 
honno yr arogl-derthwch ? 

]3 Oni wyddoch chwi beth a 
wneuthum, mi a'm tadau, i holl 
bobl y tiroedd? ai gan allu y gall- 
ai duwiau cenhedloedd y gwledydd 
achub eu gwlad o'm llaw 1 

14 Pwy oedd ym mysg holl dduw- 
iau y cenhedloedd hyn, y rhai a 
ddarfu i'm tadau eu difetha, a allai 
waredu ei bobl o'm llaw i, fel y 
gallai eich Duw chwi eich gwaredu 
chwiomllawi? 

15 Yn awr gan hynny na thwylled 
Hezecïah chwi, ac na huded mo 
honoch fel hyn, ac na choeliwch 
iddo ef: canys ni allodd duw un 
genedl na theyrnas achub ei bobl 
o'm llaw i, nac o law fy nhadau: 
pa faint llai y gwared eich Duw 
chwychwi o'm llaw i? 

16 A'i weision ef a ddywedasant 
ychwaneg yn erbyn yr ARGLWYDD 
Dpuw, ac yn erbyn Hezecïah ei 
was ef. 

17 * Ac efe a ysgrifenodd lythyrau 
i gablu ARGLWYDD DDUW Israel, ac 
i lefaru yn eì erbyn ef, gan ddy- 
wedyd, Fel nad achubodd duwiau 
cenhedloedd y gwledydd eu pobl 
o'm llaw i, felly nid achub Duw 
Hezecïah ei bobl o'm llaw i. 

18 ' Yna y gwaeddasant hwy â llef 
uchel, yn iaith yr Iuddewon, ar bobl 
Jerusalem y rhai oedd ar y mur, 


432 


II. CHRONICL, XXNII. 


| ond yr ARGLWYDD ein DUW sydd gyd | i'w hofni hwynt, ac i'w brawychu ; 


fel yr ennillent hwy y ddinas. 

19 A hwy a ddywedasant yn erbyn 
Duw Jerusalem fel yn erbyn duw- 
iau pobloedd y wlad, sef gwaith 
dwylaw dyn. 


o law Senacherib. 


Cyn 
CRIST 
710. 


20 *Am hynny y gweddïodd He- kg Bren. 


zecïah y brenhin, ac Esaiah y pro- 
phwyd mab Amos, ac a waeddasant 
i'r nefoedd, 

21 4 'A'r ARGLWYDD a anfonodd 
angel, yr hwn a laddodd bob cad- 
arn nerthol, a p&0D blaenor a thy- 
wysog yngwersyll brenhin Assyria. 
Felly efe a ddychwelodd â chywil- 
ydd ar e4 wyneb i'w wlad ei hun. 
A phan ddaeth efe i dŷ ei dduw, y 
rhai a ddaethant allan o'i ymysgar- 
oedd ei hun a'i *lladdasant ef yno 
âr cleddyf. 

29 Felly y gwaredodd yr AR- 
GLWYDD Hezecïah a thrigolion Je- 
rusalem o law Senacherib brenhin 
Assyria, ac o law pawb craill, ac 
a'u cadwodd hwynt oddi amgylch. 

23 A llawera ddygasant roddion i'r 
ARGLWYDD i Jerusalem, a. phethau 
gwerthfawr i Hezecïah brenhin Ju- 
dah; fel y dyrchafwyd ef o hynny 
allan y'ngŵydd yr holl genhedloedd. 

24 4 " Yn y dyddiau hynny y clef- 
ychodd Hezecïiah hyd farw, ac a 
weddïodd ar yr ARGLWYDD: yntau 
a lefarodd wrtho, ac a roddes ar- 
goel iddo. 

25 Ond ni thalodd Hezecïah dra- 
chefn yn ol yr hyn a roddasid iddo; 
canys ei galon ef a ddyrchafodd : a 
digofaint a ddaeth arno ef, ac ar 
Judah a Jerusalem. 

26 Er hynny Hezecïah a ymostyng- 
odd o herwydd dyrchafiad ei galon, 
efe a thrigolion Jerusalem; ac ni 
ddaeth digofaint yr ARGLWYDD ar- 
nynt yn nyddiau Hezeciah. 

27 Y Ac yr oedd gan Hezecïah gyf- 
oeth ac anrhydedd mawr iawn: ac 
efe a wnaeth iddo drysorau o arian, 
ac o aur, ac o feini gwerthfawr, o 
bêr-aroglau hefyd, ac o dariannau, 
ac o bob llestri “ hyfryd ; 

28 A selerau ìi gnwd yr ŷd, ar 
gwin, a'r olew; a phresebau i bob 
math ar anifail, a chorlannau 1'r 
dïadellau. 

29 Ac efe a wnaeth iddo ddinas- 
oedd, a chyfoeth o ddefaid a gwarth- 
eg lawer: canys DUW a roddasai 
iddo ef gyfoeth mawr iawn. 

30 " A'r Hezecïah yma a argaeodd 
yr aber uchaf i ddyfroedd Gihon, 


———  — 





Cylch 
T10. 

12 Bren. 

19. 35, &c, 


8 JIcb. 
cwymp» 
asant. 


710. 
9 Neu, 
anrhegion. 


713. 


m 2 Bren, 
l 


20.1. 
Es. 38, 1, 


Z Heb. 
dymuniad, 


n Es. 22, 9, 
11, 


Teyrnasiad Manassch, 


Cyn 
CRIST 
O. 





698. 


a 2 Bren. 
41.1, &zc, 


b Dout. 18. 
9, 


2 IIeb, ddy- 
chwelodd 
ac a adeil- 

odd, 

c 2 Bren, 
18.4. 
pen. 30. 14, 
aol 1. 

a 32. 12, 

d Deut, 16, 

2 


e Deut. 17, 
3. 


f Deut, 12, 
1 Bren, 8. 
20, a9. 3, 
pên. 6. 6. 
a 7. 16, 


E Lef, 18, 


II. CHRONICL, XXXHI. 





ac a'u dug hwynt yn uniawn oddi | o ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, 


íanodd, tu a thu y gorllewin i ddin- 
as Dafydd. A ffynnodd Hezecïah 
yn ei holl waith. 

31 Y Etto yn meges *cenhadau ty- 
wysogion Babilon, y rhai a *anfon- 
wyd atto ef i ymofyn am y rhy- 
feddod a wnaethid yn y wlad, Duw 
ai gadawodd ef, i'w brofi ef, i 
wybod y cwbl ag oedd yn ei galon. 

32 4 A'r rhan arall o hanes He- 
zecïah, a'i garedigrwydd ef, wele 
hwy yn ysgrifenedig P y'ngweledig- 
aeth Esaiah y prophwyd mab Amos, 
ac yn «llyfr brenhinoedd Judah ac 
Israel. 

33 A Hezecïah a hunodd gyd ô'i 
dadau, a chladdasant ef yn yr uchaf 
o feddau meibion Dafydd. A holl 
Judah a thrigolion Jerusalem a 
wnaethant anrhydedd iddo ef wrth 
ei farwolaeth. A Manasseh ei fab 
a, deyrnasodd yn ei le ef. 


PENNOD XXXIII. 


l Y brenhin annuwiol Manasseh, 9 yn gosod î 
fynu ddelw-addoliaeth, ac heb gymmeryd rhy- 
budd. ll Ei gaethgludo ef 4 Babilon: 12 a'i 
weddi, at Dduw yn achos o'i ryddhâd, ac yn- 
(au yn tynnu 4 lawr ddelw-addoliaeth. 18 Ei 
weithredoedd, 20 a'i farwolaelh ef, ac Amon 
yn dyfod ar eî ol ef. 21 Annuwiol deyrnasiad 
Amon, a'i weision yn ei ladd ef. 2b Lladd y 
lleiddiaid, a Jostah yn myned yn frenhin. 

AB *deuddeng mlwydd oedd 
Manasseh pan ddechreuodd 

efe deyrnasu, a phymtheng mlyn- 
edd a deugain y teyrnasodd efe yn 

Jerusalem : 

2 Ac efe a wnaeth yr hyn ocdd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, yn 
ol ?ffieidd-dra y cenhedloedd a fwr- 
iasai yr ARGLWYDD allan o flaen 
meibion Israel. 

3 î Canys efe a *adeiladodd dra- 
chefn yr uchelfeydd, y rhai “a ddin- 
ystriasai Hezecïah ei dad ef, ac a 
gyfododd allorau i Baalim, ac 4a 
wnaeth lwyni, ac a addolodd “* holl 
lu y nefoedd, ac a'u gwasanaethodd 


hwynt. 

4 Adeiladodd hefyd allorau yn nhŷ 
yr ARGLWYDD, 4n yr hwn y dywed- 
asai yr ARGLWYDD, íYn Jerusalem 
y bydd fy enw i yn dragywydd. 

5 Ac efe a adeiladodd allorau i 
holl lu y nefoedd yn nau gyntedd 
tŷ yr ARGLWYDD. 

G Ac efe “a yrrodd ei feibion trwy 
y fân yn nyffryn mab Hinnom, ac a 
arferodd frìud, a. hudoliaeth, a chyf- 
areddion, ac a "fawrhaodd swynydd- 
ion, a dewiniaid: efe a wnaeth lawer 


a3 


i'w ddigio ef. 
7 Ac ' efe a osododd y ddelw gerf- 


8 !Ac ni chwanegaf symmud troed 
Israel oddi ar y tir a ordeiniais i'ch 
tadau chwi; os gwyliant ar wneuth- 
ur yr hyn oll a orchymynais iddynt, 
yn ol yr holl gyfraith, a'r deddfau, 
a'r barnedigaethau, trwy law Moses. 

9 Felly Manasseh a wnaeth i Ju- 
dah a thrigolion Jerusalem gyfeil- 
lorni, 4 gwneuthur yn waeth na'r 
cenhedloedd a ddifethasai yr AR- 
GLWYDD o flaen meibion Israel. 

10 Er llefaru o'r ARGLWYDD wrth 
Manasseh, ac wrth ei bobl, etto ni 
wrandawsant, hwy. 

ll T "Am hynny y dug yr An- 


GLWYDD arnynt hwy dywysogion llu | ss 


brenhin Assyria, a hwy a. ddalias- 
ant Manasseh mewn dyrysni, ac a'i 
rhwymasant ef â * dwy gadwyn, 
a'i dygasant ef i Babilon. 

12 A phan oedd gyfyng arno ef, 
efe a weddïodd ger bron yr AR- 
GLWYDD 6i DDUW, ac a ymostyng- 
odd yn ddirfawr o flaen Duw ei 
dadau, 

13 Ac a weddïodd arno ef: ac efe 
a fu foddlawn iddo, ac a wrandaw- 
odd ei ddymuniad ef, ac a'i dug ef 
drachefn i Jerusalem i'w frenhin- 
iaeth. Yna y gwybu Manasseh mai 
yr ARGLWYDD oedd DDUW. 

14 Wedi hyn hefyd efe a adeil- 
adodd y mur oddi allan i ddinas 
Dafydd, o du y gorllewin i Gihon, 
yn y dyffryn, hyd y ddyfodfa i borth 


| 








| 


a'i gactlŵwed. 





i 2 Bren, 
iedig, y ddelw a wnelsai efe, yn nhŷ £17. 
DDUW, am yr hwn y dywedasai Duw 
wrth Dafydd, ac wrth Solomon ei 
fab, Yn “y tŷ hwn, ac yn Jerusalem, 
yr hon a ddewisais i o holl lwythau 
Israel, y gosodaf fy enw yn dragy- 
wydd. 


k Ps, 132, 
14, 


L2Z Sam,7. 
10. 


617. 
m I)eut, 28, 


Job 36 8. 


ac |$ Neu, lly- 


Íf etheiriau. 


y pysgod, ac a amgylchodd *Ophel, | “ IIeb. 
ac ai cyfododd yn uchel iawn, ac a| ven. 71.2. 


osododd dywysogion y llu yn yr holl 
ddinasoedd caerog o fewn Judah. 

15 Ac efe a dynnodd ymaith y 
duwiau dïeithr, a'r ddelw, allan o 
dŷ yr ARGLWYDD, a'r holl allorau 
a adeiladasai efe ym mynydd tŷ yr 
ARGLWYDD, ac yn Jerusalem, ac 
a'u taflodd allan o'r ddinas. 

16 Ac efe a gyweiriodd allor yr 
ARGLWYDD, ac a aberthodd arni hi 


ebyrth hedd a "moliant; dywedodd |" £et.7.12. 


hefyd wrth Judah am wasanaethu 
ARGLWYDD DDUW Jsrael, 
17 Er hynny y bobl oedd etto yn 






Amon ymn teyrnasu. 





aberthu yn yr uchelfeydd: etto i'r 
ARGLWYDD eu DUw yn unig. 

18 9 A'r rhan arall o hanes Ma- 
nasseh, a'i weddi ef at ei DDuw, a 
geiriau y 9gweledyddion a lefaras- 
ant wrtho ef yn enw ARGLWYDD 
Dpuw Israel, wele hwynt ym mhlith 
geiriau brenhinoedd Israel. 

19 Ei weddi ef hefyd, a'r »odd y 
cymmododd DuUw ôg ef, aì holl 
bechod ef, a'i gamwedd, a'r lleoedd 
yr adeiladodd efe ynddynt uchel- 
feydd, ac y gosododd lwyni, a delw- 
au cerfiedig, cyn ymostwng o hono 
ef; wele hwynt yn ysgrifenedig ym 
mysg geiriau y ” gweledyddion. 

20 $ Felly Manasseh a hunodd 
gyd â'i dadau, a chladdasant ef yn 
ei dŷ ei hun; ac Amon ei fab a 
deyrnasodd yn ei le ef. 

91  PMab dwy flwydd ar hugain 
oedd Amon pan ddechreuodd efe 
deyrnasu, a dwy flynedd y teyrnas- 
odd efe yn Jerusalem. 

292 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD, fel 
y gwnaethai Manasseh ei dad ef: 
canys Amon a aberthodd i'r holl 
ddelwau cerfiedig a wnelsai Manas- 
seh ei dad ef, ac au gwasanaethodd 
hwynt. 

23 Ond nid ymostyngodd efe ger 
bron yr ARGLWYDD, fel yr ymos- 
tyngasai Manasseh eì dad ef: eithr 
yr Amon yma a “bechodd fwyfwy. 

24 A'i weision ef a frad-fwriadas- 
ant i'w erbyn ef, ac a'i lladdasant 
ef yn ei dŷ eì hun. | 
61. 25 Ond pobl y wlad a_ladd- 
asant yr holl rai a. frad-fwriadasent 
yn erbyn y brenhin Amon; a phobl 
y wlad a urddasant Josïah ei fab ef 
yn frenhin yn ei le ef. 


| PENNOD XXXIV. 

1 Josiah yn teyrnasu yn dduwiol, 9 ac yn dîn- 
| ystrio delw-addoliaeth, 9 yn peri adgyweirio 
y deml. 14. Hilcïah yn cael llyfr y gyfraith, 
a Josïah yn gyrru at Huldah 4 ymofyn â'r 


Cyn 
CRIST 
671. 


ol Sam. 9. 
9. 


5 Neu, 
Hozoi. 


?P 2 Bren. 
21.19, &c, 


6 Heb. 
amlhaodd 
gamwedd. 


Arglwydd, 29 a hithau yn prophwydo diîn- 
ystr Jerusalem, ond. yr oedid hynny dros 
amser Josiah. 29 Josiah yn perï darllen 
llyfr y gyfraith y'ngŵydd yr holl bobl, ac yn 
adnewyddu y cyfammod & Duw. 
N Î AB *wyth mlwydd oedd Josïah 
pan ddechreuodd efe deyrn- 
asu, ac un mlynedd ar ddeg ar hug- 
ain y teyrnasodd efe yn Jerusalem. 
2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
uniawn y'ngolwg yr ARGLWYDD, ac 
a rodiodd yn ffyrdd Dafydd ei dad, 
ac ni ogwyddodd ar y llaw ddehau 
nac ar y llaw aswy. 


— 





Ydynt WC MEH ynu I y y CA I Y 2 y ymn, YC 


4 


II. CHRONIOCL, XXXIV. 








Duwioldeb Josïah. 
3 T Canys yn yr wythfed fiwydd- | Cyn 
yn o'i deyrnasiad, tra yr ydoedd efe CHIST 
etto yn fachgen, efe a ddechreuodd 
geisio Duw Dafydd ei dad: ac yn 
y ddeuddegfed flwyddyn efea dde-! 630. 


chreuodd Planhâu Judah a Jerusa- "ren. 
lem oddi wrth yr uchelfeydd, a'r, 

llwyni, a'r delwau cerfiedig, a'r delw- 
au toddedig. 

4 “Distrywiasant hefyd yn ei ŵydd | «Lef. 26. 
ef allorau Baalim; ar *delwau yj 5Bren.2d 
rhai oedd i fynu oddi arnynt hwy |? Neu, 

a dorrodd efe: y llwyni hefyd, a'r, Me an 
delwau ceríìedig, a'r delwau todd-; 

edig, a ddrylliodd efe, ac a_falur- 
iodd, taenodd hefyd ew llwch hwy 
ar hyd wyneb beddau y rhai a 
aberthasent iddynt hwy. 

5 1 Ac esgyrn yr offeiriaid a losgodd 
efe ar eu hallorau, ac a lanhaodd. 
Judah a Jerusalem. 

6 Felly y gwnacth efe yn ninas- 
oedd Manasseh, ac Ephraim, a_Si- 
meon, a hyd Naphtali, â'u * ceibiau 5 Ne», 
oddi amgylch. neu a 

7 A phan ddinystriasai efe yr nMle. wylion. 
orau ar llwyni, a dryllio o hono y 
delwau cerfiedig, gan eu malurio. 
yn llwch, a_thorri yr eilunod i gyd, 
trwy holl wlad Israel, efe a ddy- 
chwelodd i Jerusalem. 

8 T Ae *yn y ddeunawfed flwyddyn 
o'i deyrnasiad ef, wedi glanhâu y 
wlad, a'r tŷ, efe a anfonodd Saphan 
mab Asaliah, a Maaseiah tywysog y 
ddinas, a Joah mab Joahaz y cof- 
iadur, ìi gyweirio tŷ yr ARGLWYDD 
ei Dpuyw. 

9 A phan ddaethant hwy at Hil- 
cïah yr arch-offeiriad, hwy a rodd- 
asantb fyr arian a ddygasid i dŷ 
DDUW, y rhai a gasglasai y Lefiaid 
oedd yn cadw y drysau, o law Ma- 
nasseh ac Ephraim, ac oddi gan 
holl weddill Israel, ac oddi ar holl 
Judah a Benjamin, a hwy a_ddy- 
chwelasant i Jerusalem. 

10 A hwy a'i rhoddasant yn llaw 
y gweithwyr, y rhai oedd oruchwyl- 
wyr ar dŷ yr ARGLWYDD: hwythau 
a1 rhoddasant i wneuthurwyr y 
gwaith, y rhai oedd yn gweithio yn 
nhŷ yr ARGLWYDD, i gyweirio ac i 
gadarnhâu y tŷ. 

11 Rhoddasant hefyd i'r seiri ac 
i'r adeiladwyr, i brynu cerrig nadd, 
a choed tu ag at y cyssylltiadau, 
ac i *fyrddio y tai a ddinystriasai *Neu, | 
brenhinoedd Judah. | 

12 A'r gwŷr oedd yn gweithio yn, 

y gwaith yn ffyddlawn: ac arnynt 








d 2 Bren. 
, 


624, 
e2 Bron, 
92. 8. 


f 2 Bren. 
l2Z.4, &c, 








Cael Uyfr y gyfraith. 


Cyn 
CRIS 
624. 





Toddasant. 


6 Neu, 
Achbor, 
2 Bren. 22. 
12, 


| h 2 Bren. 
22. 14. 
7 Neu, 
Harhas, 
PP rend oc 
14 


8 Neu, ail 
ran. 


hwy yn olygwyr yr oedd Jahath, 


ac Obadïah, y Lefiaid, o feibion 
Merari; a Zecharïah, a Mesìlam, o 
feibion y Cohathiaid, i'v hannog: 
ac o'r Lefiaid, pob un a oedd gyfar- 
wydd ar offer cerdd. 

13 Ymr oeddynt hefyd ar y cludwyr, 
ac yn olygwyr ar yr holl rai oedd yn 
gweithio ym mhob rhyw waith: ac 
or Lefiaid y? oedd ysgrifenyddion, 
a swyddogion, a phorthorion. 

14 1 A phan ddygasant hwy allan 
yr arian a ddygasid i dŷ yr AR- 
GLWYDD, Hilcïah yr offeiriad £a 
gafodd lyfr cyfraith yr ARGLWYDD, 
yr hwn a roddasid trwy law Mo- 
8es. 

15 A Hilcïah a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth Saphan yr ysgrifen- 
ydd, Cefais lyfr y gyfraith yn nhŷ 
yr ARGLWYDD. A Hilcïah a rodd- 
odd y llyfr at Saphan : 

16 A Saphan a ddug y llyfr at y 
brenhin, ac a ddug air drachefn i'r 
brenhin, gan ddywedyd, Yr hyn oll 
a roddwyd yn llaw dy weisìon di, y 
maent hwy yn.e: wneuthur. 

17 5Casglasant hefyd yr arian a 


gafwyd yn nhŷ yr ARGLWYDD, â 


rhoddasant hwynt yn llaw y golyg- 
wyr, ac yn llaw y gweithwyr. 

18 Saphan yr ysgrifenydd a'fyneg- 
odd hefyd i'r brenhin, gan ddywed- 
yd, Hilcïah yr offeiriad a roddodd 
i mi lyfr. A Saphan a ddarllenodd 
ynddo ef ger bron y brenhin. 

19 A phan glybu y brenhin eiriau 
y gyfraith, efe a rwygodd ei ddillad. 

20 A'r brenhin a orchymynodd i 
Hilcïah, ac ì Ahicam mab saphan, 
ac i *Abdon mab Michah, ac i Sa- 
phan yr ysgrifenydd, ac i Asaiah 
gwas y brenhin, gan ddywedyd, 

91. Ewch, ymofynwch â'r AR- 
GLWYDD drosof fi, a thros y gwedd- 
ill yn Israel ac yn Judah, am eiriau 
y llyfr a gafwyd: canys mawr wv 
llid yr ARGLWYDD a dywalltodd efe 
arnom ni, oblegid na chadwodd ein 
tadau ni air yr ARGLWYDD, gan 
wneuthur yn ol yr hyn oll sydd 
ysgrifenedig yn y llyfr hwn. 

22 Yna yr aeth Hilcïah, a'r rhai 
“ yrrodd y brenhin, at Huldah y 
brophwydes, gwraig Sâlum mab 
hfTicfath, fab “ Hasrah, ceidwad y 
gwisgoedd; (a hi oedd yn aros yn 
Jerusalem yn yr “*ysgoldy;) ac a 
ymddiddanasant â hi felly. 

23 A hi a ddywedodd wrthynt, 
Fel hyn y dywedodd ARGLWYDD 


47 


II. CHRONICL, XXXIV. _ Prophwydoliaeth Huldah. | 


Cyn 
CRIST 


Dpuw Israel, Dywedwch i'r gwr 
624. 


a'ch anfonodd chwi attaf fi, 

24 Fel hyn y dywedodd yr An- 
GLWYDD, Wele fi yn dwyn drwg ar 

lle liwn, ac ar ei drigolion, sef yr 
holl felldithion sydd ysgrifenedig 
yn y llyfr a ddarllenasant hwy ger 
bron brenhin Judah: 

25 Am iddynt fy ngwrthod i, ac 
arogl-darthu i dduwiau dïeithr, i'm 
digio i â holl waith eu dwylaw ; am 
hynny yr ymdywallt fy llid i ar y 
lle hwn, ac nis diffoddir ef. 

26 Ond am freuhin Judah, yr hwn 
a'ch anfonodd chwi i ymofyn âr 
ARGLWYDD, fel hyn y dywedwch 
wrtho, Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
Dpuw Israel 4m y geiriau a glyw- 
aist; 

27 Oblegid i'th galon feddalhâu, 
ac i tithau ymostwng o flaen Duw, 
pon glywaist ei eiriau ef yn erbyn y 
an hon, ac yn erbyn eì thrigolion, 
ac ymostwng o honot ger fy mron, 
a rhwygo dy ddillad, ac wylo o'm 
blaen i; am hynny y gwrandewais! 
innau, medd yr ARGLWYDD. 

28 Wele, mi ath gymmeraf di 
ymaith at dy dadau, a thi a ddygir, 
ymaith i'r bedd mewn heddwch, fel 
na welo dy lygaid di yr holl ddrwg yr 
ydwyf fî yn ei ddwyn ar y fan hon, ac | 
yn erbyn ei phreswylwyr. Felly hwy 
a ddygasant air i'r brenhin drachefn. 

29 4 'Yna y brenhin a anfonodd, 
ac a gynhullodd holl henuriaid Ju- 
dah a Jerusalem. 

30 A'r brenhin a aeth i fynu i dŷ 
yr ARGLWYDD, a holl wŷr Judah, a 
thrigolion Jerusalem, yr offeiriaid 
hefyd a'r Lefiaid, a'r holl bobl o 
fawr i fychan; ac efe a ddarllen- 
odd, lle y clywsant hwy, holl eiriau 
llyfr y cyfammod, yr hwn a gawsid 
yn nhŷ yr ARGLWYDD. 

31 A'r brenhin a safodd yn F ei le, 
ac a wnaeth gyfammod ger bron yr 
ARGLWYDD, ar rodio ar ol yr AR- 
GLWYDD, ac ar gadw ei orchymyn- 
ion ef, a'i dystiolaethau, aì ddefod- 
au, â'i holl galon, ac â'i holl enaid; 
i gwblhâu geiriau y cyfammod y r^at 
sydd ysgrifenedig yn y llyfr hwnnw. 

32 Ac efe a wnaeth I bawb ara 
gafwyd yn Jerusalem, ac yn Benja- 
min, sefyll wth yr ammod: trigol- 
ion Jerusalem hefyd a wnaethant 
yn ol cyfammod DUW, sef Duw eu 
tadau. 

33 Felly Josïah a dynnodd ymaith 
y ffieidd-dra i gyd o'r holl wledydd 

















I 12 Bren, 
2o. l. 


k 2 Bren, 
11.14. 
n, 23. 3. ' 
pen. 6.lS, |, 








Josiah yn cadw 


HI. CHRONICL, XXXV 


Pasc godidog. 





Cyn y rhai oedd eiddo meibion Israel, 
CRIST ac efe a wnaeth i bawb a'r a gafwyd 
yn Israel wasanaethu, sef gwasan- 
aethu yr ARGLWYDD eu Duw. Ac 
yn ei holl ddyddiau ef ni throisant 
hwy oddi ar ol ARGLWYDD DDUW 
eutadau. 

PENNOD XXXV. 
l Josiah yn cadw Pasc godidog, 20 yn annog 

Pharaoh-Necho, ac yn cael eì ladd ym Me 

gîdo. 25 Galarnad Josiah. 





Cylch AN OSIAH a gynhaliodd basc 
ss aan i'r ARGLWYDD yn Jerusalem: 
23,21,22. | a, hwy a. laddasant y Pasc “y pedwer- 
'w9i12 | ydd dydd ar ddeg o'r mis cyntaf. 

2 Ac efe a gyfleodd yr offeiriaid 
yn eu goruchwyliaethau, ac a'u han- 
nogodd hwynt i weinidogaeth tŷ yr 
ARGLWYDD; 

3 Ac a ddywedodd wrth y Lefiaid, 
y rhai oedd yn dysgu holl Israel, ac 
oedd sanctaidd ir ARGLWYDD, 
Rhoddwch yr arch sanctaidd yn y 
tŷ a adeiladodd Solomon mab Da- 

ci chron. | fydd brenhin Israel; “na fydded ht 

''“  |mwyach i chwi yn faich ar ysgwydd: 

gwasanaethwch yn awr yr AR- 
GLWYDD eich DUw, ai bobl Israel, 
iichron. | 4 Ac ymbarottôwch wrth 1 deulu- 

E oedd eich tadau, yn ol eich dos- 
e1Chron. | parthiadau, yn ol “ysgrifen Dafydd 
«5 a2e | brenhin Israel, ac yn ol fysgrifen 
f pen. 8.4. | Solomon ei fab ef. 

5 A sefwch yn y cyssegr yn ol 
2Heb.4. |dosparthiadau ?tylwyth tadau eich 
5He. _|brodyr *y bobl, ac 4m o dosparth- 
bel, "* |iad tylwyth y Lefiaid. 
ran. .5| 6 Felly lleddwch y Pasc, ac £ym- 

5. _'|sancteiddiwch, a pharottôwch eich 
F3a2620 | brodyr, i wneuthur yn ol gair yr 

ARGLWYDD trwy law Moses. 
hpen-30. | 7 A Josïah “a *roddodd i'r bobl 
4 Neu,of: | ddïadell o ŵyn, a mynnod, I gyd tu 

Web, ““ |ac at y Pasc-aberthau, sef i bawb 

ddyrchef- | ar a gafwyd, hyd rifedi deng mil 
ar hugain, a thair mil o eidionau ; 
hyn oedd, o gyfoeth y brenhin. 

5Nen,ef- | 8 A'i dywysogion ef a roddasant 

a. He.| yn ewyllysgar i'r bobl, i'r offeiriaid, 
ant, |ac i'r Lefiaid : Hilcïah, a Zecharïah, 

a Jehiel, blaenoriaid tŷ Dpuw, a 
roddasant i'r offeiriaid tu ag at y 
Pasc-aberthau, ddwy fil a chwe chant 
o ddefaid, a thri chant o eidionau. 

9 Cononïah hefyd, a Semaiah, a 
Nethaneel, ei frodyr, a Hasabiah, 
a Jehiel, a Jozabad, tywysogion y 

6Megis | Lefiaid, a “roddasant i'r Lefiaid 


â 


Basc-ebyrth, bìm mil o ddefaid, a 
phìm cant o eidionau. 
10 Felly y parottôwyd y gwasan- 


aeth ; a'r offeiriaid a safasant yn eu 
lle, a'r Lefiaid yn eu dosparthiadau, 
yn ol gorchymyn y brenhin. 

ll A hwy a laddasant y Pasc; ar 
offeiriaid a daenellasant y gwaed 
o'u llaw hwynt, a'r Lefiaid 'oedd 
yn eu blingo hwynt. 

12 A chymmerasant ymaith y 
poeth-offrymmau, i'w rhoddi yn ol 
dosparthiadau teuluoedd y bobl, i 
offrymmu i'r ARGLWYDD, fel 4 mae 
yn ysgrifenedig “yn llyfr Moses : ac |“ Lef. 3.3. 
felly am yr eidionau. 

13 A hwy 'a rostiasant y Pasc 
wrth dân, yn ol y ddefod: a'r cys- 
segredig bethau eraŵll a ferwasant 
hwy mewn crochanau, ac mewn 
pedyll, ac mewn peiriau, ac a'w 
rhannasant ar redeg i'r holl bobl. 

14 Wedi hynny y parottoisant idd- 
ynt eu hunain, ac 1'r offeiriaid; can- 
ys yr offeiriaid meibion Aaron ocdd | 
yn offrymmu y poeth-offrymmau a'r 
brasder hyd y nos; am hynny y Lef- 
iaid oedd yn parottôi iddynt eu hun- 
ain, ac i'r offeiriaid meibion Aaron. 

15 A meibion Asaph y cantorion 
oedd, yn eu sefyllfa, yn ol ” gorchy- 
myn Dafydd, ac Asaph, a Heman, 
a Jeduthun gweledydd y brenhin; 
" a'r porthorion ym mhob porth : ni 
chaent hwy ymadaw o'u gwasan- 
aeth; canys eu brodyr y Lefiaid a 
barottôent iddynt hwy. 

16 Felly y parottôwyd holl was- 
anaeth yr ARGLWYDD y dwthwn 
hwnnw, i gynnal y Pasc, ac i ofíl- 
rymmu poeth-offrymmau ar allor 
yr ARGLWYDD, yn ol gorchymyn y 
brenhin Josïah. 

17 A meibion Israel y rhai a gaf- 
wyd, a gynhaliasant y Pasc yr am- 
ser hwnnw, a gwyl y bara croyw, 
saith niwrnod. 

18 Ac “ni chynhaliasid Pasc fel 
hwnnw yn Israel, er dyddiau Sa- 
muel y prophwyd: ac ni chynhal- 
iodd neb o frenhinoedd Israel gy- 
ffelyb i'r Pasc a gynhaliodd J osiah, 
a'r offeiriaid, ar Lefiaid, a holl Ju- 
dah, a'r neb a gafwyd o Israel, ì 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
623. 





|ì Edrych 
pen, 29, 34, 


ì Exod. 12, 
S, 9, 


thrigolion Jerusalem. 

19 Yn y ddeunawfed flwyddyn o 
deyrnasiad Josïah y cynhaliwyd y 
Pasc hwn. 

20 1 P Wedi hyn oll, pan barottoisai |. 610. 
Josiah y “tŷ, Necho brenhin yr Aipht 
a ddaeth i fynu i ryfela yn erbyn 
Charcemis wrth Euphrates: a Jo- 
siah a aeth allan yn ei erbyn ef. 

21 Yntau a anfonodd genhadau 








416 


Lladd Josiah. 


atto ef, gan ddywedyd, Beth sydd 
ìi mì a wnelwyf â thi, O frenhin Ju- 
dah?* nid yn dy erbyn di y deuthum 
4 heddyw, ond yn erbyn tŷ arall y 
mae fy rhyfeli; a DUw a archodd 
i mi frysio: paid di â Duw, yr hwn 
sydd gyd â mi, fel na ddifetho efe 
dydi. 

22 Ond ni throai Josïah ei wyneb 
oddi wrtho ef, eithr «newidiodd ei 
ddillad i ymladd yn ei erbyn ef, ac 
ni wrandawodd ar eiriau Necho o 
enau Duw, ond efe a ddaeth i ym- 
ladd i ddyffryn Megìdo. 

23 A'r saethyddion a saethasant 
at y brenhin Josïah : a'r brenhin a 
ddywedodd wrth ei weision, Dyg- 
wch fi ymaith, canys clwyfwyd fi 
yn dost. 

24 Felly ei weision a'i tynnasant ef 
o'r cerbyd, ac a'i gosodasant ef yn 
yr ail cerbyd yr hwn oedd ganddo: 
dygasant ef hefyd i Jerusalem, ac 
efe fu farw, ac a gladdwyd ym 
“meddrod eì dadau. A rholl Ju- 
dah a Jerusalem a alarasant am 
Josïah. 

25 4 Jeremïah hefyd a alarnadodd 
am Josïah, ar "holl gantorion a'r 
cantoresau yn eu galarnadau a son- 
iant am Josiah hyd heddyw, a hwy 
a'i gwnaethant yn ddefod yn Israel; 
ac wele hwynt yn ysgrifenedig yn 
y galarnadau. 

26 A'r rhan arall o hanes Josïah, 
a'i ?9ddaioni ef, yn ol yr hyn oedd 
ysgrifenedig ynghyfraith yr AR- 
GLWYDD, 

27 A'i weithredoedd ef, cyntaf a 
diweddaf, wele hwynt yn ysgrifen- 
edig yn llyfr brenhinoedd Israel a 
Judah, 


PENNOD XXXVL 


1 Joahaz yn frenhin ar ol Josiah: a Pharaoh 
yn eì ddiswyddo ef, ac yn eî ddwyn ô'r Aipht. 
9 Joacim yn teyrnasu ym ddrygionus, a'i 
ddwyn ef yn rhwym $ Babilon. 9 Joachin 
yn teyrnasu yn ddrygionus, a'i ddwyn yntau 
4 Babilon. 11 Sedeciah y brenhin drygionus 
yn dŵystyru y prophwydi, ac yn gwrthryfela 
yn erbyn Nebuchodonosor. 14 Llwyr-ddif- 
rodi Jerusalem am bechodau yr offeiriaid 
a'r bobl, 22 Cyrus yn cyhoeddi yr adeiledid 
y deml. 


NA *pobl y wlad a gymmeras- 

ant Joahaz mab Josiah, ac a'i 
hurddasant ef yn frenhin yn lle ei 
dad yn Jerusalem. 

2 Mab tair blwydd ar hugain oedd 
Joahaz pan ddechreuodd efe deyrn- 
asu; a thri mis y teyrnasodd efe yn 
Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
610. 





8 Felly 
l Bren, 22. 
90. 


s Edrych 
Matt, 9.29. 


9 Heb, gar- 
edigrwydd, 


610, 


a2 Bren, 
2o. 90, &c. 


111 


I. CHRONIOCL, XXXVI. 






Caethgludo Joactm. 





3 A brenhin yr Aipht ai ^di- 
swyddodd ef yn Jerusalem; ac a 
drethodd ar y wlad gân talent o 
arian, a thalent o aur. 

4 A brenhin yr Aipht a wnaeth 
Elïacim ei frawd ef yn frenhin ar 
Judah a Jerusalem, ac a drodd eì 
enw ef yn Joacim. A Necho a 
gymmerodd Joahaz ei frawd ef, ac 
a'i dug i'r Aipht. 

5 4 Mab pìîm mlwydd ar hugain 
oedd Joacim pan ddechreuodd efe 
deyrnasu, ac un mlynedd ar ddeg y 
teyrnasodd efe yn Jerusalem: ac efe 
a wnaeth yr hyn oedd ddrwg yng 
ngolwg yr ARGLWYDD eì DDUW. 

6 PNebuchodonosor brenhin Babi- 
lon a ddaeth ìi fynu yn ei erbyn ef, 
ac ai rhwymodd ef mewn *cadwyn- 
au pres, “i'w ddwyn i Babilon. 

7 “Nebuchodonosor hefyd a ddug 
o lestri tŷ yr ARGLWYDD i Babilon, | ê 
ac a'u rhoddodd hwynt yn ei deml 
o fewn Babilon. 

8 A'r rhan arall o hanes Joacim, 
a'i ffieidd-dra ef y rhai a wnaeth 
efe, a'r hyn a gafwyd arno ef, wele 
hwynt yn ysgrifenedig yn llyfr 
brenhinoedd Israel a Judah. A | 
tJ on dun ei fab a deyrnasodd yn ei |*Ne» 


le ef. 1 hron 
9 1 *Mab wyth mlwydd oedd Jo-| Ca, 
achin pan ddechreuodd efe deyrn-|«2ue. 
asu, a thri mis a deng niwrnod y 
teyrnasodd efe yn Jerusalem; ac 

efe a wnaeth yr hyn oedd ddrwg 
yngolwg yr ARGLWYDD, 

10 Ac *ym mhen y flwyddyn fyr |5Heb. 
anfonodd y brenhin Nebuchodon- | chwetiad. 
osor, ac a'i dug ef i Babilon, gyd â[2—"^». 
llestri dymunol tŷ yr ARGLWYDD: | _ 59. 
ac efe a wnaeth 95Sedecïah ei|6Neu, 
frawd ef yn frenhin ar Judah a|zmn 
Jerusalem, 

11 9 Mab un mlwydd ar hugain 
oedd Sedecïah pan ddechreuodd efe 
deyrnasu, ac un mlynedd ar ddeg y 
teyrnasodd efe yn Jerusalem. 

12 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd 
ddrwg y'ngolwg yr ARGLWYDD ei 
Dpuw, ac nid ymostyngodd efe 
o flaen Jeremïah y prophwyd, yr 
hwn oedd yn Uefarw o enau yr 
ARGLWYDD. 

13 Ond íefe a wrthryfelodd yn er-| _ 58. 
byn brenhin Nebuchodonosor, yr|'i ts" 
hwn a wnaethai iddo dyngu ìi DDuw:: 
ond efe a galedodd eì warr, ac a 
gryfhaodd ei galon, rhag dychwel- 
yd at. ARGLWYDD DDUW Israel. 

14 Y Holl dywysogion yr offeiriaid 


Cyn 
CRIST 
610. 


2 Heb. sym- 
mudodd. 







b2 Bren, 
24.1. 


3 Neu, lly- 
Jetheiriau. 








24,13, 
Dan.1, 1,2. 


999, 





EJer,87.1, 
h 2 Bren, 


Jer. 52, 1, 
&c, 





U 





Dinysitriïo Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
593. 


k Jer. 25. 3, 
4, a2. 10. 


ì Jer. 5. 12, 
13, 


m2 Bren. 
25. l, &c, 


990, 


999. 


hefyd, a'r bobl, a chwanegasant 
gam-fucheddu, yn ol holl ffieidd-dra 
y cenhedloedd; a hwy a halogasant 
dŷ yr ARGLWYDD, yr hwn a sanct- 
eiddiasai efe yn Jerusalem, 

15 “Am hynny ARGLWYDD DDUW 
eu tadau a anfonodd attynt hwy trwy 
law eì genhadau, gan fore-godi, ac 
anfon: am ei fod ef yn tosturio wrth 
ei bobl, ac wrth ei breswylfod. 

16 Ond ! yr oeddynt hwy yn gwat- 
war cenhadau Duw, ac yn tremygu 
ei eiriau ef, ac yn gwawdio ei bro- 
phwydi ef; pes cyfodi o ddigofaint 
yr ARGLWYDD 4/7 erbyn ei bobl, fel 
nad oedd iachâd. 

I7 "Am hynny efe a ddygodd i 
fynu arnynt hwy frenhin y Cal- 
deaid, yr hwn a laddodd eu gwŷr 
ieuaingc hwy â'r cleddyf yn nhŷ eu 
cyssegr, ac nid arbedodd na gwr 
ieuangc na morwyn, na hen, na'r 
hwn oedd yn cammu gan oedran : 
efe aw rhoddodd wynt oll yn ei 
law ef. 

18 Holl lestri tŷ Dpuw hefyd, 
mawrion a bychain, a thrysorau tŷ 
yr ARGLWYDD, a thrysorau y bren- 
hin a'i dywysogion: y rhai hynny 
oll a ddug efe i Babilon. 

19 A hwy a losgasant dŷ DDUW, 


| ac a ddistrywiasant fur Jerusalem ; 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
536. 





&2 Chron, 
OG 22: 


2Heb, 
wnaeth i 
ef dram- 
Uy. LU 


b Es. 44, 28. 
a 45.1, 13. 


E Z AM. 


a'i holl balasau hì a losgasant hwy 
â than, a'i holl lestri dymunol a 
ddinystriasant. 

20 “A'r rhaì a ddïangasai gan y 
cleddyf, a gacth-gludodd efe i Ba- 
bilon; lle y buant hwy yn weision 
iddo ef ac i'w feibion, nes teyrnasu 
o'r Persiaid : 

21 I gyflawni gair yr ARGLWYDD 
trwy enau "Jeremïah, nes"mwynhâu 
or wlad ei Sabbathau; camys yr 


Gorchymyn Cyrus. 


Cyn 
CRIST 
588. 


12. a,26. 6, 


holl ddyddiau gy bw Ai yn anghyfan- |s, 35, 43 


nedd, y gorphwysodd hi, ì gyflawni 
deng mlynedd a thri ugain. 

22 Ac Pyn y flwyddyn gyntaf i 
Cyrus brenhin Persia, fel y cyf- 
lawnid gair yr ARGLWYDD yr hwn 
a ddywedwyd trwy enau «“Jcre- 
mïah, yr ARGLWYDD a gyflrôdd ys- 
pryd Cyrus brenhin Persia, fel y 
cyhoeddodd efe trwy ei holl fren- 
hiniaeth, a hynny mewn ysgrifen, 
can ddywedyd, 

23 Fel hyn y dywed Cyrus bren- 
hin Persia, ARGLWYDD DDUW y nef- 
oedd a roddodd holl deyrnasoedd y 
ddaear ìi mi, ac efe a orchymynodd 
i mi adeiladu tŷ iddo yn Jerusalem, 
yr hon sydd yn Juda. Pwy sydd 


| yn eich mysg chwi o'i holl bobl cf? 


yr ARGLWYDD ei DDUW fyddo gyd 
âg ef, ac eled i fynu, 


LLYFR EZRA. 


PENNOD I 
1 Cyrus yn gorchymyn adeiladu y deml. 5 Y 
bobl yn ymbarottôi â ddychwelyd yn eu hol. 

T Cyrus yn rhoi yn ol lestri y deml 4 Sesbassar, 

N *y ílwyddyn gyntaf i Cyrus 

brenhin Persia, ì gyflawni gair 
yr ARGLWYDD o enau Jeremïah, y 
cyffrôld yr ARGLWYDD yspryd Cy- 
rus brenhin Persia, fel y “ cyhoedd- 
odd efe trwy ci holl deyrnas, a 
hynny hefyd mewn ysgrifen, gan 
ddywedyd, 

2 Fel hyn y dywed Cyrus brenhin 
Persia, ARGLWYDD DDUW y nef- 
oedd a roddes i mi holl deyrnasoedd 
y ddaear, ac efe ?a orchymynodd i 
mi adeiladu iddo ef dŷ yn Jerusa- 
lem, yr hon sydd yn Judah. 

3 Pwy sydd o honoch o'i holl bobl 
ef? bydded ei DDUw gyd âc ef, ac 
eled i fynu i Jerusalem, yr hon 
sydd yn Judah, ac adeiladed dŷ 
ARGLWYDD DDUW Israel, (dyna y 
Duw,) yr hwn sydd yn Jerusalem. 


| 4 A phwy bynnag a adawyd mewn 


478 


un man lle y mae efe yn ymdeithio, 
$ cynnorthwyed gwŷr ei wlad ef âg 
arian, ac âg aur, ac â golud, ac âg 
anifeiliaid, gyd âg ewyllysgar ofí- 
rwm tŷ DDUW, yr hwn sydd yn 
Jerusalem. 

5 4 Yna y cododd pennau-cenedl 
Judah a Benjamin, ar offeiriaid a'r 
Lefiaid, a phob un y cyfrôdd Dyw 
ei yspryd, i fyned i fynu i adeiladu 
tŷ yr ARGLWYDD yr hwn ocdd yn 
Jerusalem, i 

6 A'r rhai oll o'u hamgylch a'u 
* cynnorthwyasant hwy â llestri ar- 
ian, ac aur, a golud, ac âg anifeil- 
iaid, ac â phethau gwerthfawr, heb 
law yr hyn oll a offrymmwyd yn 
ewyllysgar. 

7 ST A'r brenhin Cyrus a ddug all- 
an lestri tŷ yr ARGLWYDD, “y rhai 
a ddygasai Nebuchodonosor allan 
O Jerusalem, ac a roddasai efe yn 
nhŷ ei dduwiau ei hun: 

8 Y rhai hynny a ddug Cyrus 
brenhin Persia allan trwy law Mith- 


596. 
P Ezrm Jl. | 


ag Jer. 25. 
12,13. a 29. 
10. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
536. 





8 Heb, 
cyfoded, 
h 


eu, 
cynhalied, 


4 Heb, 
cryfhasunl 
eu dwylaw 
hwy â, &c. 


c2 Bren, 
24 


o 2 lY 
2 Chron, 
96. 7. 


Enwau y teuluoedd 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
590. 

d Edrych 
pen, 6. 14, 


Amo, 
glwyddiad. | « e 
.|i fynu o Babilon i Jerusalem. 


a Neh.7. 6, 
&c, 


2 Neu, 
Azariah. 
Neh... 


b ya 
Neh. 7.10, 


) <Neh.7.1l. 


3 Neu 
Binnud, 
Neh,7. 15, 


redath y trysorydd, ac a'u rhifodd | 


hwynt at “Sesbassar pennaeth Ju- 
dah. 

9 A dyma eu rhifedi hwynt; Deg 
ar hugain o gawgiau aur, mil o 
gawgiau arian, naw ar hugain o 
gyllill, 

10 Deg ar hugain o orflychau 
aur, deg | a phedwar cant o aìl fath 
o orflychau arian, 2 mil o lestri 
eraill. 

1l Yr holl lestri, yn aur ac yn ar- 
ian, oedd bîm mil a phedwar cant. 
Y rhai hyn oll a ddug Sesbassar ì 
fynu gyd â'r * gaethglud a ddygwyd 


PENNOD II. 

1 Rhifedi y bobl a ddychwelodd, 96 a'r ofjeîr- 
iaid, 40 a'r Lefiaid, 49 a'r Nethiniaid, 55 a 
gweision Solomon, 62 a'r of eiriaid ni fedrent 
ddangos eu hachau. 64 Rhifedi y cwbl, a'u 
golud, 6$ Eu hof rymmau. 

n> feibion y dalaeth y 

rhai a ddaeth i fynu o gaeth- 
iwed y gaethglud, yr hon a gaeth- 
gludasai Nebuchodonosor brenhin 

Babilon i Babilon, ac a ddychwel- 

asant i Jerusalem a Judah, pob un 

i'w ddinas ei hun; 

2 Y rhai a ddaeth gyd â Zoro- 
babel: Jesua, Nehemïah, “Seraiah, 
Reelaiah, Mordecai, Bilsan, Mispar, 
Bigfai, Rehum, Baanah. —Rhifedi 
gwŷr pobl Isr ael: 

3 Meibion Paros, dwy fil a_deu- 
ddeg ac wyth ugain. 

4 Meibion Sephatiïah, tri AriO 
deuddeg a thri ugain. 

5 Meibion Arah, Psaith gant a 
phymtheg a thri ugain. 

6 Meibion “Pahath-Moab, o feibion 
Jesua a Joab, dwy fil wyth cant a 
deuddeg. 

7 Meibion Elam, mil dau cant a 
phedwar ar ddeg a deugain. 

8 Meibion Zattu, naw cant a 
phump a deugain. 

9 Meibion Zaccai, saith gant a 
thri ugain. 

10 Meibion $ Bani, chwe chant a 
dau a deugain. 

ll Meibion Bebai, chwe chant a 
thri ar hugain. 

12 Meibion Azgad, mil dau cant 
a dau ar hugain. 

13 Meibion Adonicam, chwe chant 
a chwech a thri ugain. 

14 Meibion Bigfai, dwy fìl ac onid 
pedwar tri ugain. 

15 Meibion Adin, pedwar cant a 
phedwar ar ddeg a deugain, 


EZRA, II. 


16 Meibion Ater o Hezecïah, onid 
dau pîm ugain. 

7 Meibion Besai, tri chant a thri 
ar hugain. 

18 Meibion *Jorah, cant a deuddog. 

19 Meibion Hasum, dau cant a 
thri ar hugain. 

20 Meibion *Gibbar, pymtheg a 
phedwar ugain. 

21 Meibion Bethlehem, cant a thri 
ar hugain, 

22 Gwŷr Netophah, onid pedwar 
tri ugain. 

23 Gwŷr Anathoth, cant ac wyth 
ar hugain. 

24 Meibion 
deugain. 

25 Meibion Ciriath-arim, Cephirah, 
a Beeroth, saith gant a thri a deugain. 

26 Meibion Ramah a Gaba, chwe 
chant ac un ar hugain. 

27 Gwŷr Michmas, cant a dau ar 
hugain. 

28 Gwŷr Bethel ac Ai, dau cant a 
thri ar hugain. 

29 Meibion Nebo, deuddeg a deu- 
gain. 

30 Meibion Magbis, cant ac onid 
pedwar fri ugain. 

31 Meibion “Elam arall, mil dau 
cant a phedwar ar ddeg a deugain. 

32 Meibion Harim, tri chant ac 
ugain. 

33 Meibion Lod, ' Hadid, ac Ono, 
saith gant a phump ar hugain. 


$ Azmafeth, dau a 


34 Meibion Jericho, tri chant a | 


phump a deugain. 

35 Meibion Senaah, tair mil a 
chwe chant a deg ar hugain. 

36 «4 Yr offeiriaid: meibion *Jc- 
daiah, o dŷ Jesua, naw cant deg a 
thri ugain a thri. 

37 Meibion 'Immer, mil a deuddeg 
a, deugain. 

38 Meibion £Pasur, mil dau cant 
a saith a deugain. 

39 Meibion P Harim, mil a dau ar 
bymtheg. 

40 4 Y Lefiaid: meibion Jesua 
a Chadmiel, o feibion *Hodafiah, 
pedwar ar ddeg a thri ugain. 


41 1 Y cantoriaid: meibion A- H 


saph, cant ac wyth ar hugain. 

42 4 Meibion y porthorion: sef 
meibion Sâlum, meibion Ater, 
meibion Talmon, meibion Accub, 
meibion Hatita, meibion Sobai, 
ocdd oll gant ac onid un deugain. 

43 I Y ' Nethiniaid : meibion Siha, 
mr Hasupha, meibion Tabba- 
ot 





a, ddychwelasant o Babilon. 


Neh. N 21. 


5 Neu, 


Gibeon, , 
Nehan cd, 


6 Neu, 


FM azma- 
Neh. 7.28. 


d Edrych 
ad, TU 


7 Neu, 
Harid. 


el Chron, 
24.7. 

f1 Chron, 
24, 14. 


E1 Chron, 
9. 12. 


h 1 Chron, 
24, 8. 


1I Chron, 
9, 2. 


. 
———— —_—_— _ _ _ Ŵ ÊŴ A, ,AÔ___^____,,_____^_,,,__A_A__1____, ,,,_,__. 
a 





Rhaifedi, golud, ac of rymmau 





44 Meibion Ceros, mebion Sïaha, 
meibion Padon, 

45. Meibion Lebanah, meibion 
Hagabah, meibion Accub, 

46 Meibion Hagab, meibion *Sam- 
lai, meibion Hanan, 

47 Meibion Gìdel, meibion Gahar, 
meibion Reaiah, 

48 Meibion Resin, meibion Ne- 
coda, meibion Gazzam, 

49 Meibion Uzza, meibion Paseah, 
meibion Besai, 

50 Meibion Asnah, meibion Me- 
hunim, meibion Nephusim, 

51 Meibion Bacbuc, meibion Ha- 
cupha, meibion Harhur, 

52 Meibion Basluth, meibion Me- 
hida, meibion Harsa, 

53 Meibion Barcos, meibion Sise- 
ra, meibion Thamah, 

54 Meibion Nesïah, meibion Ha- 
tipha. 

55 Meibion “ gweision Solomon : 
meibion Sotai, meibion Sophereth, 
meibion * Peruda, 

56 Meibon Jaalah, meibion Dar- 
con, meibion Gìdel, 

57 Meibion Sephatiah, meibion 
Hattil, meibion Pochereth o Seba- 
im, meibion *Ami. 

58 Yr holl !Nethiniaid, a meibion 
meweision Solomon, oedd dri chant 
:'| deuddeg; a phedwar ugain. 

59 A'r rhai hyn a aethant i fynu o 
Tel-melah, Tel-harsa, Cerub, * Adan, 
.|ac Immer: ond ni fedrent ddangos 
tŷ eu tadau, na'u hiliogaeth, ai o Is- 
rael yr oeddynt : 

60 Meibion Delaiah, meibion To- 
bïah, meibion Necoda, chwe chant 
a deuddeg a deugain. 

61 T.A meibion yr offeiriaid: meib- 
ìon Habaiah, meibion Cos, meib- 
ion “Barzìlai; yr hwn a gymmer- 
asai wraig o ferched Barzìlai y 
Gileadiad, ac a alwasid ar eu henw 
hwynt. 

62 Y rhai hyn a geisiasant eu hys- 
grifen ym mhlith yr achau, ond ni 
chafwyd hwynt: am hynny * y bwr- 
' |iwyd hwynt allan o'r offeiriadaeth. 

63 A'r 'Tirsatha a ddywedodd 
wrthynt, na fwyttâent or pethau 


2.9. |sancteiddiaf, hyd oni chyfodai off- 


. |eiriad âg * Urim ac â Thummim. 

64 1 Yr holl dyrfa ynghyd, oedd 
ddwy fil a deugain tri chant a thri 
ugain : 

65 Heb law eu gweision a'u mor- 
wynion; y rhai hynny oedd saith 
|mil tri chant a dau ar bymtheg ar 


480 


EZRA, III 


hugain: ac yn eu mysg y7 oedd dau 
cant yn gantorion ac yn gantoresau. 

66 Eu meirch oedd saith cant ac 
onid pedwar deugain; eu mulod yn 
ddau cant ac yn bump a Gaeugain; 

67 Eu camelod yn bedwar cant ac 
yn bymtheg ar hugain; ew hasynod 
yn chwe mil saith cant ac ugain. 

68 4 Ac o'r pennau-cenedl pan 
ddaethant i dŷ yr ARGLWYDD, yr hwn 
oedd yn Jerusalem, rAai a offrym- 
masant o'u gwaith eu hun tu ag at dŷ 
yr ARGLWYDD, i'w gyfodi yn ei le. 

69 Rhoddasant yn ol eu gallu i 


Pdrysordy y gwaith, un fil a thri|'l9 


ugain o ddracemonau aur, a phîm 
mil o bunnoedd o arian, a chant o 
wisgoedd offeiriaid. 

70 Yna yr offeiriaid ar Lefiaid, 
a rheî o'r bobl, a'r cantorion, a'r 
porthorion, a'r Nethiniaid, a drig- 
asant yn eu dinasoedd; a holl Is- 
rael yn eu dinasoedd. 


PENNOD III. 


1 Gosod â fynu yr allor. 4 Amled yr ofrym- 
mau. ' Parotlôb gweithwyr. $ Gosod syl- 
feini y deml gyd â llawenydd mawr a galar. 


PHAN ddaeth y seithfed mis, 

a meibion Israel yn eu dinas- 

oedd, y bobl a ymgasglasant i Jeru- 
salem megis un gwr. 

2 Yna y cyfododd *Jesua mab Jo- 


sadac, a1 frodyr yr offeiriaid, a ^Zo-| Hag. 1 


robabel mab Salathiel, aì frodyr, 
ac a adeiladasant allor Duw Israel, | ; 
i offrymmu arni offrymmau poeth, 
fel “yr ysgrifenasid y'nghyfraith Mo- |») 
ses gwr Duw. 

3 A hwy a osodasant yr allor ar ei 
hystolion, (canys 47' oedd arnynt ofn 
pobl y wlad,) ac a offrymmasant ar- 
ni boeth-offrymmau i'r ARGLWYDD, 
cpoeth-offrymmau bore a hwyr. 

4 Cadwasant hefyd wyl y pebyll, 
4fel y mae yn ysgrifenedig, ac *a 
offrymmasant _ boeth-aberth _beu- 
nydd dan rifedi, yn ol y ddefod, 
dogn dydd yn ei ddydd ; 

5 Ac wedi hynny y poeth-offrwm 
gwastadol, ac offrwm. y newydd-loer- 
au, a holì sanctaidd osodedig wyliau 
yr ARGLWYDD, offrwm ewyllysgar 
pob un a offrymmai o hono ei hun, 
o, off rymmasant ir ARGLWYDD. 

6 O'r dydd cyntaf i'r seithfed mis y 
dechreuasant offrymmu poeth-ofi- 
rymmau i'r ARGLWYDD. Ond teml 
yr ARGLWYDD nì sylfaenasid etto. 

7 Rhoddasant hefyd arian i'r seiri 
maen,aci'r seiri pren ;a bwyd, a dïod, 
ac olew, i'r Sidoniaid, ac i'r Tyriaid, 


y rhai a ddychwelasant. 





Gosod sylfeini y deml. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
536. 


f Act, 9. 30. 


992. 


$ Neu, 
Hodafiah, 
pen, 2, 40, 


E£ I Chron, 
6. 31, a. 16, 
4,a25.1. 


h Exod. 15. 


2 Chron, ( 
3. 


î I Chron, 


Jer. 33, 11. 


k Edrych 
Hag. 2. 3, 


& Edrych 
ad. 7, $, 9, 





am ddwyn coed cedr o Libanus hyd 
y môr ìi fJoppa: yn ol caniattâd 
Cyrus brenhin Persia iddynt hwy. 
8 4 Ac yn yr ail flwyddyn wedi eu 
dyfod hwy i dŷ DDpuw i Jerusalem, 
yn yr ail mis, y dechreuodd Zoro- 


babel mab Salathiel, a Jesua mab 
Josadac, a'r rhan arall o'u brodyr 
hwynt yr offeiriaid a'r Lefiaid, a'r 


rhai oll a ddaethai o'r caethiwed i 
Jerusalem ; ac a osodasant y Lefiaid, 
o fab ugeinmlwydd ac uchod, yn 
olygwyr ar waith tŷ yr ARGLWYDD. 
9 Yna y safodd Jesua, a'? feibion 
a'i frodyr, Cadmiel a'i feibion, meib- 
ion *Judah yn gyttân, i oruchwylio 
ar weithwyr y gwaith yn nhŷ DDUw : 
meibion Henadad, 4'u meibion hwy- 
thau a'u brodyr y Lefiaid. 

10 A phan oedd y seiri yn sylfaenu 
teml yr ARGLWYDD, hwy a_osodas- 
ant yr offeiriaid yn eu gwisgoedd 
âg udgyrn, a'r Lefiaid meibion 
Asaph â symbalau, i foliannu yr 
ARGLWYDD, yn ol “ordinhâd Da- 
íydd brenhin Israel. 

11 A "hwy a gyd-ganasant, wrth fol- 
iannu acwrth glodfori yr ARGLWYDD, 
mai da oedd, 'mai yn dragywydd yr 
ydoedd ei drugaredd efar Israel. A'r 
holl bobl a floeddiasant â bloedd 
fawr, gan foliannu yr ARGLWYDD, 
am sylfaenu tŷ yr ARGLWYDD. 

12 Ond llawer o'r offeiriaid a'r 
Lefiaid, a'r pennau-cenedl, y rai 
ocdd hen, ac a welsent y tŷ cyntaf, 
Ewrth sylfaenu y tŷ hwn yn eu 
golwg, a wylasant â llef uchel; a 
llawer oedd yn dyrchafu llef mewn 
bloedd gorfoledd : 

13 Fel nad oedd y bobl yn adnab- 
od sain bloedd y llawenydd oddi 
wrth sain wylofain y bobl: canys y 
bobl oedd yn bloeddio â bloedd 
fawr, a'r swn a glywid ym mhell, 


PENNOD IV. 


1 Gwrthwynebwyr Judah, am na chynhwysid 
iddynt adeiladu y deml gyd â'r Iuddewon, 
yn ceisio Uestair eì hadeiladu hâ. ( Eu Uyth- 
yrau hwy at Artaxerxes, 17 Gorchymyn 
Artaxerzes, 29 Rhwystro adeiladu y deml. 


MR * gwrthwynebwyr Judah a 
Benjamin a glywsant fod meib- 
ion y gaethglud yn adeiladu y deml 
i ARGLWYDD DDUW Jsracl; 

2 Ac a ddaethant at Zorobabel, ac 
at y pennau-cenedl, ac a ddywedas- 
ant wrthynt, Adeiladwn gyd â chwi: 
canys fel chwithau y ceisiwn eich 
Duw chwi ; ac iddo ef yr ydym ni 
yn aberthu, er dyddiau " Esarhâdon 


481 


EZRA, IV. 


brenhin Assyria, yr hwn a'n dug ni 
i fynu yma. 

83 Eithr dywedodd Zorobabel a 
Jesua, a'r rhan arall o bennau-cenedl 
Israel, wrthynt, “Nid yw i chwi ac 
i ninnau adeiladu tŷ i'n DUW ni; 
eithr nyni a gyd-adeiladwn i AR- 
GLWYDD DDUW Israel, megis y'n 
gorchymynodd “y brenhin Cyrus, 
brenhin Persia. | 

4 *A phobl y wlad oedd yn anghys- 
uro pobl Judah, ac yn eu rhwystro 
hwy i adeiladu, 

5 Ac yn cyflogi cynghorwyr yn eu 
herbyn hwynt, i ddiddymmu eu 
cynghor hwynt, holl ddyddiau Cy- 
rus brenhin Persia, a hyd. deyrnas- 
iad Darïus brenhin Persia. 

6 Ac yn nheyrnasiad Ahasferus, 
yn nechreuad ei deyrnasiad ef, yr 
ysgrifenasant a£6o achwyn yn erbyn 
trigolion Judah a Jerusalem. 

7 Y Ac yn nyddiau Artaxerxes 
yr ysgrifenodd “Bislam, Mithredath, 
Tabeel, a'r rhan arall o'u *cyfeillion, 
at Artaxerxes brenhin Persia; ac 
ysgrifen y llythyr a ysgrifenwyd yn 
Syriaeg, ac a eglurwyd yn Syriaeg. 

8 Rehum y cofiadur a Simsai yr 
ysgrifenydd a_ ysgrifenasant lythyr 
yn erbyn Jerusalem at Artaxerxes 
y brenhin, fel hyn: 

9 Yna yr ysgrifenodd Rehum y 
cofiadur, a iimsai yr ysgrifenydd, 
a'r rhan arall o'u *cyfeillion, y Dina- 
iaid, yr Apharsathchiaid, y Tarpel- 
iaid, yr Apharsiaid, yr Archefiaid, y 
Babiloniaid, y Susanchiaid, y De- 
hafiaid, yr Elamiaid, 

10 A'r rhan arall o'r bobl y rhai a 
ddug Asnappar mawr ac enwog, ac 
a osododd efe yn ninasoedd Sama- 
ria, ar rhan arall tu yma i'r afon, 
5 a'r amser a'r amser. 

11 Dyma ystyr y llythyr a anfon- 
asant atto ef, sef at Artaxerxes y 
brenhin; Dy wasanaethwyr o'r tu 
yma i'r afon, a'r amser a'r amser, 

' 12 Bid hysbys i'r brenhin, fod yr 
Iuddewon a ddaethant i fynu oddi 
wrthyt ti attom nì, wedi dyfod i 
Jerusalem, ac yn adeiladu y ddinas 
wrthryfelgar ddrygionus, a'r mur- 


iau a sylfaenasant hwy, ac a gyd-. 


wnïasant y sylfaenau. 

13 Yn awr bydded hysbys i'r bren- 
hin, os adeiledir y ddinas hon, a 
gorphen ei chaerau, na roddant na 
tholl, na theyrnged, na threth; felly 
y drygi * drysor y brenhinoedd. 

14 Ac yn awr o herwydd ein bod 


Rhwystro y gwaith. | 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
678. 


c Neh. 2, 
20. 


4 Cald, 
cyfeillach. 


6 Neu, 
ardreth 


neu, allu. 





Attal adeiladu y denl. 


ni yn cael "ein cynhaliaeth o lys y 
brenhin, ac nad oedd weddaidd i ni 
weled gwarth y brenhin; am hynny 
yr anfonasom ac yr hysbysasom i'r 
brenhin, 

15 Fel y ceisier yn llyfr historïau 
dy dadau: a thi a gei yn llyfr yr 
historïau, ac a elli wybod, fod y 
ddinas hon yn ddinas wrthryfelgar, 
niweidiol i frenhinoedd a thaleith- 
iau, a bod yn gwneuthur brad-fwriad 
o fewn hon er ys talm: am hynny 
y dinystriwyd y ddinas hon. 

16 Yr ydym yn hysbysu i'r bren- 
hin, os y ddinas hon a adeiledir, a'r 
muriau a sylfaenir, wrth hynny ni 
fydd i ti ran o'r tu yma i'r afon. 

17 I Yna yr anfonodd y brenhin air 
at Rehum y cofiadur, a Simsai yr 
ysgrifenydd, a'r rhan arall o'u * cyf- 
eillion hwynt y rhai a drigent yn 
Samaria, ac af y lleill o'r tu hwnt 
i'r afon, Tangnefedd, a'r amser a'r 
amsor. 

18 Y llythyr a anfonasoch attaf, a 
ddarllenwyd yn eglur ger fy mron. 

l9 A mi a osodais orchymyn, a 
chwiliwyd ; a chafwyd fod y ddinas 
hon er ys talm yn ymddyrchafu yn 
erbyn brenhinoedd, a gwneuthur 
ynddi anufudd-dod a gwrthryfel. 

20 A brenhinoedd cryfion a fu ar 
Jerusalem, yn llywodraethu ar bawb 
o'r tu hwnt i'r afon; ac iddynt hwy 
y rhoddid toll, teyrnged, a threth. 

21 Yn awr rhoddwch orchymyn, i 
beri i'r gwŷr hynny beidio, ac nad 
adeilader y ddinas honno, hyd oni 
roddwyf fi orchymyn etto. 

22 A gwyliwch wneuthur yn am- 
ryfus yn hyn: paham y tyf niwed 
i ddrygu y brenhinoedd? 

23 4 Yna pan ddarllenwyd ystyr 
llythyr Artaxerxes y brenhin o flaen 
Rehum a Simsai yr ysgrifenydd, a'u 
cyfeillion, hwy a aethant i fynu ar 
frys i Jerusalem at yr Iuddewon, 
ac a wnaethant iddynt beidio irwy 
fraich a chryfder. 

24 Yna y peidiodd gwaith tŷ DDuw 
yr hwn sydd yn Jerusalem; ac y 
bu yn sefyll hyd yr ail flwyddyn o 
deyrnasiad Darïus brenhin Persia. 


PENNOD V. 


1 Zorobabel a Jesua, wedî ew hannog gan 
Haggaî a Zecharïah, yn rhwyddhâu adeiladu 


EZRA, V. 





Ido, a brophwydasant, i'r Inddewon 
oedd yn Judah ac yn Jerusalem ; 
yn enw Duw Israel y prophwyd- 
asant iddynt. | 

2 Yna Zorobabel mab Salathiel, a 
Jesua mab Josadac, a godasant, ac 
a ddechreuasant adeiladu tŷ DDuw 
yr hwn sydd yn Jerusalem: a phro- 
phwydi Duw oedd gyd â hwynt yn 
eu cynnorthwyo. 

3 4 Y pryd hwnnw y daeth attynt 
hwy Tatnai tywysog y tu yma i'r 
afon, a Setharboznai, a'u cyfeillion, 
ac fel hyn y dywedasant wrthynt; 
Pwy a roddes i chwi orchymyn i 
adeiladu y tŷ hwn, ac i sylfaenu y 
muriau hyn ? 

4 “Yna fel hyn y dywedasom wrth- 
ynt; Beth yw enwau y gwŷr a 
adeiladant yr adeiladaeth yma? 

5 A "golwg eu Duw oedd ar henur- 
iaid yr Iuddewon, fel na wnaethant 
iddynt beidio, nes dyfod yr achos at 
Darïus: ac yna yr attebasant (rwy 
lythyr am hyn. 

6 T Ystyr y llythyr a anfonodd 
Tatnai tywysog y tu yma i'r afon, 
a Setharboznai, ai gyfeillion yr 
Apharsachiaid, y rhai oedd or tu 
yma i'r afon, at y brenhin Darïus: 

7 Anfonasant lythyr atto ef, ac fel 
hyn yr ysgrifenasid “ynddo; Pob 
heddwch i'r brenhin Darïus. 

8 Bydded hysbys i'r brenhin, fyn- 
ed o honom ni i dalaeth Judea, i 
dŷ y Duw mawr, a bod yn ei adeil- 
adu ef â meini *mawr, a bod yn 
gosod coed yn ei barwydydd ef; a 
bod y gwaith yn myned rhagddo 
ar frys, ai fod yn llwyddo yn eu 
dwylaw hwynt. 

9 Yna y gofynasom i'r henuriaid 
hynny, ac a ddywedasom wrthynt 
fel hyn; Pwy a roddes i chwi or- 
chymyn i adeiladu y tŷ hwn, ac ìi 
sylfaenu y mur yma 

10 Gofynasom hefyd iddynt eu 
henwau, fel yr hysbysem i ti, ac fel 
yr ysgrifenem enwau y gwŷr oedd 
yn bennau iddynt. 

ll A'r geiriau hyn a attebasant 
hwy i ni, gan ddywedyd, Nyni yd- 
ym weision Duw nef a daear, ac yn 
adeiladu y tŷ yr hwn a adeiladwyd 
cyn hyn lawer o flynyddoedd; a 
brenhin mawr o Israel ai hadeilad- 


Llythyr Tatnai at Darŵus. 





odd, ac *ai seiliodd ef. ol Ena 
12 Eithr fwedi i'n tadau ni ddigio “Con, 

Duw y nefoedd, efe a'u rhoddes ^c 

hwynt yn llaw “Nebuchodonosor |“2 Bren 


y deml. 9 Tatnai a Selharboznai heb allel 
rhwystro yr Iuddewon. 6 Ew Uythyr hwy at 
Darîus yn erbyn yr Iuddewon. 


590, NA y prophwydi, *Haggai y 
Ba, prophwyd, a SZecharïah mab 


bZech.l.l, 


brenhin Babilon, y Caldead; a'r tŷ| s2.8. 





Daoarïus yn ail-orchymyn EZRA, VL adeiladu y deml. | 


Cyn 
CRIST 


519, 


036. 
h pen.l.l. 





I pen, 1,7, 
8. a 6. 5, 


4 Neu 
rhaglaw, 


019, 
2 Cald, 
dyrchefid, 


| 8 Neu, 
Ecbalana, 


neu, mewn 
ciêl, 


al Bren, 6. 
90, 


|b pen, l. 7 
8. a.5, 14, 


4 Oald, 
i fyned, 





_— 


hwn a ddinystriodd efe, ac a gaeth- 
gludodd y bobl i Babilon. 

13 Ond byn y flwyddyn gyntef i 
Cyrus brenhin Babilon y rhoddes y 
brenhin Cyrus orchymyn i adeiladu 
y tŷ Dpuw hwn. 

14 A 'llestri tŷ Dpuw hefyd o aur 
ac arian, y rhai a ddygasai Nebu- 
chodonosor o'r deml yn Jerusalem, 
ac a'u dygasai i deml Babilon, y rhai 
hynny a ddug y brenhin Cyrus allan 
o deml Babilon, a rhoddwyd hwynt 
ì u2 Sesbassar wrth ei enw, yr hwn 
a, osodasai efe yn * dywysog ; 

15 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Cymmer y llestri hyn, dos, dwg 
hwynt i'r deml yn Jerusalem, ac 
adeilader tŷ DDUW yn ei le. 

16 Yna y daeth y Sesbassar hwnnw, 
ac a osododd sylfaeni tŷ DDUw yn 
Jerusalem... Ac o'r pryd hwnnw 
hyd yr awr hon yr ydys yn ei ad- 
eiladu, ac nis gorphenwyd ef. 

17 Ac yn awr, os da gan y brenhin, 
ceisier yn nhrysordy y brenhin yna 
yn Babilon, a ddarfu i'r brenhin 
Cyrus osod gorchymyn am adeiladu 
y tŷ DDuw hwn yn Jerusalem; ac 
anfoned y brenhin eì ewyllys attom 
am y peth hyn. 


PENNOD VI. 

1 Darïus, wedi gweled gorchymyn Cyrus, yn 
rhoi gorchymyn mewydd â yrru gwaiih y 
deml ym mlaen, 18 Gorphen y deml, trwy 
gymmorth y gelynion, a chyfarwyddiad y 
prophwydi. 16 Cadw gwyl y cyssegriad, 
19 a gwyl y Pasc. 

NA y brenhin Darïus a osod- 

odd orchymyn; a chwiliwyd 

yn nhŷ y llyfrau, lle y *cedwid y 

trysorau yn Babilon. 

2 A chafwyd yn * Achmetha, yn y 
llys yn nhalaeth Media, ryw lyfr, ac 
fel hyn yr ysgrifenasid ynddo yn 
goffadwriaeth : 

3 Yn y flwyddyn gyntaf i'r bren- 
hin Cyrus y gosododd y brenhin 
Cyrus orchymyn am dŷ DDUW O 
fewn Jerusalem, Adeilader y tŷ, y 
fan lle yr aberthent aberthau, a 
gwnaer yn gadarn ei sylfeini; yn 
dri ugain cufydd ei uchder, ac yn 
dri ugain cufydd ei led: 

4 4 Yn dair rhes o feini mawr, a 


rhes o goed newydd: a rhodder y. 


draul o dŷ y brenhin. 
5 A Pllestri tŷ DDUw hefyd, yn aur 


ac yn arian, y rhai a ddug Nebu- 


chodonosor o'r deml yn Jerusalem, 
ac a ddug efe adref i Babilon, 
rhodder hwynt *i'w dwyn i'r deml 


483 


yn Jerusalem, i'w lle, a gosoder 
hwynt yn nhŷ Dpuw. 

6 Yn awr Tatnai tywysog y tu 
hwnt i'r afon, Setharboznai, a'ch 
5 cyfeillion yr Apharsachiaid, y rhai 
ydych o'r tu hwnt i'r afon, ciliwch 
oddi yno. 

7 Gadêwch yn llonydd waith tŷ 
Dpuw hwn: adeiladed tywysogion 
a henuriaid yr Iuddewon y tŷ hwn ê 
DDUW yn ei le. 

8 Gosodais hefyd orchymyn am yr 
hyn a wnewch i henuriaid yr Iudd- 
ewon hyn wrth adeiladu y tŷ DDUuw 
hwn ; mai o gyfoeth y brenhin, sef 
o'r deyrnged o'r tu hwnt i'r afon, y 
rhoddir traul i'r gwŷr hyn, fel na 
pheidio y gwaith. 

9 A'r hyn a fyddo anghenrheidiol 
ì boeth-offryymmau Duw y nefoedd, 
yn eidionau, neu yn hyrddod, neu 
yn ŵyn, yn ŷd, yn halen, yn win, ac 
yn olew, yn ol yr hyn a ddywedo yr 
offeiriaid sydd yn Jerusalem, rhodd- 
er iddynt bob dydd yn ddibaid: 

l0 Fel yr offrymmont aroglau 
8Speraidd i Dpuw y nefoedd, ac y 
gweddïont dros einioes y brenhin, 
a'i feibion, 

ll Gosodais hefyd orchymyn, pa 
ddyn bynnag a newidio y gair hwn, 
tynner coed o'i dŷ ef, a gosoder i 
sefyll, ac ar hwnnw " croger ef; a 
bydded ei dŷ ef yn dommen am 

ny. 

12 A'r Duw, yr hwn a wnaeth i'w 
enw breswylio yno, a ddinystria bob 
brenhin a phobl a estyno ei law i 
newidio ac ìi ddistrywio y tŷ hwn 
eiddo Duw yn Jerusalem. Myfi Da- 
rïus a osodais y gorchymyn ; gwnel- 
er ef yn ebrwydd. 

13 1] Yna Tatnai tywysog y tu yma 
i'r afon, Setharboznai, a'u cyfeillion, 
megis yr anfonodd y brenhin Darïus, 
felly y gwnaethant yn ebrwydd. 

14 A henuriaid yr Iuddewon a 
adeiladasant, ac a lwyddasant trwy 
brophwydoliaeth Haggai y pro- 
phwyd, a Zecharïah mab Ído; ïe, 
adeiladasant, a. gorphenasant, wrth 
orchymyn Duw lsrael, ac wrth 
$ orchymyn “Cyrus a “Darïus, ac 
* Artaxerxes brenhin Persia. 


15 A'r tŷ hwn a orphenwyd y tryd-| ! 


ydd dydd o fis Adar, pan oedd y 
chweched flwyddyn o deyrnasiad y 
brenhin Darïus. 

16 4 A meibion Israel, yr offeir- 
iaid a'r Lefiaid, a'r rhan arall o feib- 


ion y gaethglud, a fgyssegrasant y| 5. 


Cyn 
CRIST 
019, 





6 Cald, 
cyfeillach, 


6 Onld. llon- 
yddwch, 


7 Cald. 
difelher. 


8 Cald, 
gyfraith. 


e pen, 7.1. 


fl Bren. 8. 


2 Chron, 7, 


o 
e 





— 


Cadw gwyl y Pasc. EZRA, VII. Artacerzes yn anfon Ezra 





iaid, a'r cantorion, a'r porthorion,| Cyn, 
fa'r Nethiniaid, i Jerusalem, yn y| ^4 


seithfed flwyddyn i'r brenhin Ar-|,—e 


o Mm DWR eiddo Duw mewn llawen- 


515. ; 
17 Ac 5a offrymmasant wrth gys- 





pen. 2. 43, 


ee |segru y tŷ hwn eiddo DUW, ganî o 
ychain, dau cant o hyrddod, ped- 
war cant o ŵyn, a deuddeg o fychod 
geifr, yn bech-aberth dros Israel, 
yn ol rhifedi llwythau Israel. 

18 Gosodasant hefyd yr offeiriaid 
yn eu dosparthiadau, a'r Lefiaid yn 
eu cylchoedd hwythau, i wasanaeth 
DUw yn Jerusalem, yn ol ysgrifen 
llyfr Moses. 

19 Meibion y gaethglud hefyd a 
gadwasant y Pasc Par y pedwerydd 
dydd ar ddeg o'r mis cyntaf. 

20 Canys yr offeiriaid a'r Lefiaid a 
ymlanhasant yn gyttân, yn lân i gyd 
oll, ac a aberthasant y Pasc dros 
holl feibion y gaethglud, a thros eu 
brodyr yr offeiriaid, a throstynt eu 
hunain. 

21 A meibion Israel, y rhai a ddy- 
chwelasent o'r gaethglud, a phob 
un a ymneillduasai oddi wrth halog- 
edigaeth cenhedloedd y wlad attynt 
hwy, ì geisio ARGLWYDD DDUW Is- 
rael, a fwyttasant, 

22 Ac a gadwasant wyl y bara 
croyw saith niwrnod mewn llawen- 
ydd: canys yr ARGLWYDD a'u lla- 
wenhasai hwynt, ac a droisai galon 
brenhin Assyria attynt hwy, i'w 
cynnorthwyo hwynt yngwaith tŷ 
Dpuw, Duw Israel, ? 

PENNOD VIIL. 

1 Ezra yn myned î fynu î Jerusalem, 11 wedi 
cael cennad a gorchymyn gan Artaxerxes; 
21 ac yn bendithio Duw am ei drugaredd, 

CU wedi y pethau hyn, yn nheyrn- 

asiad * Artaxerxes brenhin Per- 

sia, Ezra, Pmab bSeraiah, fab Aza- 
rïah, fab Hilcïah, 

u Fab Sâlum, fab Sadoc, fab Ahi- 
tub, 

3 Fab Amarïah, fab Azarïah, fab 
Meraioth, 

4 Fab Zerahïah, fab Uzzi, fab 
Bucci, 

5 Fab Abisua, fab Phinees, fab 
Eu fab Aaron yr offeiriad pen- 
naf: 

6 Yr Ezra hwn a aeth i fynu o 
Babilon ; ac efe oedd “ysgrifenydd 
cyflym y'nghyfraith Moses, yr hon a 
roddasai ARGLWYDD DDUW Israel: 
ar brenhin a roddes iddo ef ei holl 
ddymuniad, *fel yr ydoedd llaw yr 


'" ÍARGLWYDD 6i DDUW arno ef. 


7 A rha4_a_ aethant i fynu o feib- 
ion Israel, ac o'r offeiriaid, “a'r Lef- 


4$4 


taxerxes. 

8 Ac efe a ddaeth i Jerusalem yn 

pummed mis, yr hwn oedd yn y 
seithfed flwyddyn i'r brenhin. 

9 Canys ar y dydd cyntaf o'r mis 
cyntaf *y dechreuodd efe fyned i 
fynu o Babilon; ac ar y dydd cyn- 


taf o'r pummed mis y daeth efe i| 7 


Jerusalem, fel 47 oedd daionus law 
ei DDuw gyd âg ef. 

10 Canys Ezra a barottoisai ei gal- 
on i geisio cyfraith yr ARGLWYDD, 
ac ì'w gwneuthur, ac i ddysgu yn 
Israel ddeddfau a barnedigaethau. 

ll 9 A dyma ystyr y llythyr a 
roddodd y brenhin Artaxerxes i 
Ezra yr offeiriad a'r ysgrifenydd, 
sef ysgrifenydd geiriau gorchymyn- 
ion yr ARGLWYDD, a'i ddeddfau ef 
i Israel. 

12 Artaxerxes £brenhin y bren- 
hinoedd at Ezra yr offeiriad, *ys- 


grifenydd deddf Duw y nefoedd, |” 


perffaith dangnefedd, ar amser a'r 
amser. 

13 Myfi a osodais orchymyn, fod i 
bwy bynnag yn fy nheyrnas i o bobl 
Israel, ac o'i offeiriaid ef, a'i Lefiaid, 
sydd ewyllysgar i fyned i Jerusa- 
lem, gael myned gyd â thi. 

14 O herwydd dy anfon di oddi 
wrth y brenhin, a'i “saith gynghor- 
iaid, i ymweled â Judah ac â Jeru- 
salem, wrth gyfraith dy DDUW yr 
hon sydd yn dy law di; 

15 Ac i ddwyn ' yr arian a'r aur a 
offrymmodd y brenhin a'i gynghor- 
iaid, o honynt eu hunain, ì DDUW 
Israel, yr hwn y mae ei breswylfa 
yn Jerusalem, 

16 A'r holl arian ar aur a fedrych 
ei gael yn holl dalaeth Babilon, gyd 
âc offrymmau gwirfodd y bobl a'r 
offeiriaid, y rhaì a offrymmant o 
honynt eu hunain tu ag at dŷ eu 
Duw yn Jerusalem : 

l7 Fel y prynech yn ebrwydd 
âr arian hynny ychain, hyrddod, 
ŵyn, a'u bwyd-offrymmau, a'u dïod- 
offrymmau, a'u hoffrwm hwynt ar 
allor tŷ eich Duw yn Jerusalem. 

18 A'r hyn a fyddo da gennyt ti, 
a chan dy frodyr, ei wneuthur â'r 
rhan arall o'r arian a'r aur, gwnewch 
yn ol ewyllys eich Duw. 

19 A'r liestri, y rhai a roddwyd i ti 
i wasanaeth tŷ dy DpuUw, dod adref 
o flaen dy DDUW ym Jerusalem. 


451. 


E Ezec. 26. 


h Fst.1.14, 


í pen. 8, 25. 





i fynu i Jerusalem. EZRA, VIII. Yvhai a ddychwelasant o Babilon, | 








yr hyn a ddigwyddo i ti ei roddi, a 
roddi di o drysordy y brenhin. 

21 A minnau y brenhin Artaxerxes 
ydwyf yn gosod gorchymyn i holl 
drysorwyr y tu hwnt i'r afon, beth 
bynnag a geisio Ezra, offeiriad, ac 
ysgrifenydd deddf Duw y nefoedd, 
gennych, gwneler yn ebrwydd ; 

22 Hyd gân talent o arian, a hyd 
gân corus o wenith, a hyd gân bath 
o win, a hyd gân bath o olew, a 
halen heb fesur. 

23 Beth bynnag *yw gorchymyn 


gyfraith. | DUW y nefoedd, gwneler yn ddyfal 


i dŷ Duw y nefoedd : canys paham 
y byddai llidiowgrwydd yn erbyn 
teyrnas y brenhin a'i feibion ? 

24 Yr ydym yn hysbysu i chwi 
hefyd, am yr holl offeiriaid, a'r Lef- 
iaid, cantorion, porthorion, Nethin- 
iaid, a gweinidogion y tŷ Duw hwn, 
na ellir bwrw arnynt doll, na theyrn- 
ged, na threth. 

25 Tithau, Ezra, yn ol doethineb 
dy DpUw, yr hwn sydd yn dy law, 
gosod swyddogion a barnwyr, i 
farnu yr holl bobl o'r tu hwnt i'r 
afon, y rhai oll a fedrant gyfraith 
dy DDUW; a dysgwch y rhai nis 
medrant. 

26 A phwy bynnag ni wnelo gyf- 
raith dy DDUW, a chyfraith y bren- 
hin, gwneler barn yn ebrwydd arno 
ef, pa un bynnag ai i farwolaeth, 
aii'w *ddeol, aii ddirwy o ddâ, ai i 
garchar. 

27 “I Bendigedig fyddo ARGLWYDD 
Dpuw ein tadau, yr hwn a rodd- 
es fel hyn y'nghalon y brenhin, ì 
harddu tŷ yr ARGLWYDD yr hwn 
sydd yn Jerusalem: 

28 Ac “a barodd imi drugaredd o 
flaen y brenhin ai gynghoriaid, ac 
o flaen holl gedyrn dywysogion y 
brenhin. A mi a gynnorthwywyd, 
fel yr oedd 'llaw yr ARGLWYDD fy 
NUw arnaf fi, a chesglais o Israel 
bennaethiaid i fyned i fynu gyd â 


nu, 

PENNOD VIII. 

1 Pa ra$ a ddychwelasant gyd âg Ezra o Ba- 
bilon. 15 Ezra yn danfon at Ido am weînid- 
ogion i'r deml: 21 yn cadw ympryd : 24 yn 
gorchymyn y trysorau 4 gadwraelh yr offeir- 
iaid. 9l Y boUl yn dyfod o Ahafa î Jerusa- 
lem. 99 Pwyso y trysor yn y deml. 86 Rhoi 
gorchymyn y brenhin al y pendefigion. 


A DYMA eu pennau-cenedl 
hwynt, a'u hachau, y rhai a 
aeth i fynu gyd â mi, yn nheyrn- 


485 


dn Tm A pheth bynnag ychwaneg a | asiad Artaxerxes y brenhin, allan| _ Cyn 
fyddo anghenraid i dŷ dy Dpuw, | o Babilon. Gr 


2 O feibion Phinees; Gersom: o 
feibion Ithamar; Daniel: o feibion 
Dafydd ; * Hattus: 

3 O feibion Sechanïah, o feibion 


P Pharos; Zecharïah: a chyd âg ef|»pen.2.3. 


y rhifwyd wrth eu hachau gant a 
deg a deugain o wrrywiaid. 

4 O feibion Pahath-Moab; Eliho- 
enai mab Zerahïah, a chyd âg ef 
ddau cant o wrrywiaid. 

5 O feibion Sechanïah; mab Ja- 
haziel, a chyd âg ef dri chant o wr- 
rywiaid. 

6 O feibion Adin hefyd; Ebed 
mab Jonathan, a chyd âg ef ddeg a 
deugain o wrrywiaid. M 

7 Ac o feibion Elam; Jesaiah 
mab Athalïah, a ehyd âg ef ddeg a 
thri ugain o wrrywiaid. 

8 Ac o feibion Sephatiïah ; Zeba- 
dïah mab Michael, a chyd âg ef 
bedwar ugain o wrrywiaid. 

9 O feibion Joab; Obadïah mab 
Jehiel, a chyd âg ef ddau cant a 
deunaw o wrrywiaid. 

lO Ac o feibion Selomith; mab 
Josiphïah, a chyd âg ef wyth ugain 
o wrrywiaid, 

ll Ac o feibion Bebai; Zecharïah 
mab Bebai, a chyd âg ef wyth ar 
hugain o wrrywiaid. 

12 Ac o feibion Azgad ; Johanan 
“mab Haccatan, a chyd âg ef ddeng 
mab a chant. 

13 Ac o feibion olaf Adonicam, 
dyma hefyd eu henwau hwynt, Eli- 
phelet, Jeiel, a Semaiah, a chyd â 
hwynt dri ugain o wrrywiaid., 

l4 Ac o feibion bigfai; Uthai, a 
*Zabbud, a chyd â hwynt ddeg a 
thri ugain o wrrywiaid. 

15 A chesglais hwynt wrth yr 
afon sydd yn myned i Ahafa; ac yno 
y gwersyllasom ni dridiau: amia 
ystyriais y bobl, a'r offeiriaid, ond 
ni chefais yno 2b o feibion Lefi. 

16 Yna yr anfonais am Elïezer, 
am Ariel, am Semaiah, ac am Blna- 
than, ac am Jarib, ac am Elnathan, 
ac am Nathan, ac am Zecharïah, 
ac am Mesìlam, y pennaethiaid ; 
ac am Joiarib, ac am Elnathan, y 
rhai doethion : 

17 A rhoddais orchymyn gyd â 
hwynt at Ido, pennaeth yn y fan a 
elwir Chasiphïa ; a *gosodais yn eu 
pennau hwynt eiriau i'w traethu 
wrth Ído, 4'i frodyr y Nethiniaid, 
yn y fan aelwir Chasiphïa, fel y 


93 








Pwyso y trysor. 


— 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
451. 


c Edrych 
pen. 2, 49, 


â Lef. 16. 
29. 


eFelly 
1 Cor. 9.15. 


f pen, 7. 15, 
16. 


5 Heb. 
ddynunol, 


Je 


dygent attom ni weinidogion i dŷ 
ein Duw. 

18 A hwy a ddygasant attom, fel yr 
oedd daionus law ein Duw arnom 
ni, wr deallgar o feibion Mahli, fab 
Lefi, fab Israel, a Serebïah, a'i feib- 
ion, aii frodyr, ddeunaw ; 

19 A Hasabïah, a chyd âg ef Je- 
saiah o feibion Merari, ai frodyr, 
a'u meibion, ugain ; 

20 Ac “o'r Nethiniaid, a roddasai 
Dafydd a'r tywysogion y'ngwasan- 
aeth y Lefiaid, dau cant ac ugain o 
Nethiniaid : hwynt oll a hysbysasid 
erbyn eu henwau. 

91 ŵ Ac yno, wrth afon Ahafa, y 
cyhoeddais ympryd, i * ymgystudd- 
io ger bron ein DUW ni, i geisio 
ganddo ef ffordd uniawn i ni, ac i'n 
plant, ac i'n golud oll. 

22 Canys “cywilydd oedd gennyf 
geisio gan y brenhin fyddin a gwŷr 
meirch, i'n cynnorthwyo rhag y gelyn 
ar y ffordd: canys llefarasem wrth 
y brenhin, gan ddywedyd, Llaw ein 
Duw ni sydd er daioni ar bawb a'i 
ceisiant ef, ai gryfder a'i ddigter yn 
erbyn pawb ai gadawant ef. 

23 Am hynny yr ymprydiasom ac 
yr ymbiliasom â'n Duw am hyn; 
ac efe a wrandawodd arnom. 

24 1 Yna y neillduais ddeuddeg o 


bennaethiaid yr offeiriaid, Serebïah, 


Hasabïah, a deg ou brodyr gyd â 
hwynt ; ; 

25 Ac a bwysais attynt hwy fyr ar- 
ian, a'r aur, a'r llestri, sef offrwm tŷ 
ein DUw ni, yr hyn a offrymmasai 
y brenhin, a'i gynghoriaid, ai dy- 
wysogion, a holl Israel, y rhai a 
gawsid 4/70. 

26 Iê, pwysais i'w dwylaw hwynt 
chwe chant a deg a deugain talent 
o arian, ac o lestri arian gân talent, 
a chân talent o aur; 

27 Ac ugain o orflychau aur o fil 
o ddracmonau; a dau lestr o bres 
melyn da, mor ? brydferth ag aur. 

28 A dywedais wrthynt, Sanct- 
aidd ydych chwi ir ARGLWYDD; 
avr llestri ydym senctaidd; yr ar- 
ian hefyd ar aur sydd offrwm 
gwirfodd i ARGLWYDD DDUW eich 
tadau. 

29 Gwyliwch, a chedwch Awymt, 
hyd oni phwysoch Awymt ger bron 
pennaethiaiâ yr offeiriaid a'r Lef- 
iaid, a. phennau-cenedl Israel yn 
Jerusalem, y'nghelloedd tŷ yr An- 
GLWYDD. 

30 Fclly yr offeiriaid a'r Lefiaid a 


486 


EZRA, IX. 


gymmerasant bwys yr arian, ar 

aur, a'r llestri, i'w dwyn i Jerusa- 

lem i dŷ ein Duw ni. 

31 T A chychwynasom oddi wrth 
afon Ahafn, ar y deuddegfed dydd 
o'r mis cyntaf, ìi fyned i Jerusalem: 
a. £llaw ein DUw oedd arnom ni, ac 
an gwaredodd o law y gelyn, ar 
rhai oedd, yn cynllwyn ar y ffordd. 

32 A ni "a ddaethom i Jerusalem, 
ac a arhosasom yno dridiau. 

33 T Ac ar y pedwerydd dydd y 
pwyswyd yr arian, a'r aur, a'r llestri, 
yn nhŷ ein Duw ni, trwy Ìaw Mere- 
moth mab Uriïah yr offeiriad; ac Ele- 
azer mab Phinees oedd gyd âg ef; 
a Jozabad mab Jesua, a Noadïah 
mab Binnui, y Lefiaid, oedd gyd â 
hwynt ; 

34 Wrth rifedi, ac wrth bwys pob 
un: a'r holl bwysau a_ ysgrifenwyd 
y pryd hwnnw. 

35 Meibion y gaethglud, y rhai a 
ddaeth o'r caethiwed, 'a offrymmas- 
ant boeth-offrymmau i DDUw Israel, 
sef deuddeg o fustych dros holl Is- 
rael, onid pedwar pìîm ugain o 
hyrddod, namyn tri pedwar ugain o 
ŵyn, a deuddeg o fychod yn bech- 
aberth: y cwbl oedd yn offrwm 
poeth i'r ARGLWYDD. 

36 A rhoddasant orchymyn y 
brenhin at bendefigion y brenhin, 
a thywysogion y tu hwnt i'r afon: 
a hwy a gynnorthwyasant y bobl, a 
thŷ DpuUw. 

PENNOD IX. 

1 E>ra yn gofidio am fod y boUl yn ymgyfathr- 
achu â dîeithriaid; 5 yn gweddïo Duw, ac 
yn cyfaddef ew pechodau hwynt. 

C wedi darfod hynny, y tywys- 
ogion a ddaethant attaf fi, gan 
ddywedyd, Nid ymneillduodd pobl 

Israel, a'r offeiriaid, a'r Lefiaid, oddi 

wrth bobl y gwledydd: gwnaeth- 

ant yn ol eu ffieidd-dra hwynt; sef 

y Canaaneaid, yr Hethiaid, y Phe- 

reziaid, y Jebusiaid, yr Ammoniaid, 

y Moabiaid, yr Aiphtiaid, a'r A- 

moriaid. 

2 Canys cymmerasant, o'u merched 
iddynt eu hun, ac i'w meibion; or 
had sanctaidd a ymgymmysgodd â 
phobl y gwledydd: a llaw y pen- 
naethiaid a'r tywysogion fu gyntaf 
yn y camwedd hyn. 

3 Pan glywais innau hyn, *mi a 
rwygais fy nillad a'm gwisg, ac a 
dynnais wallt fy mhen, a'm barf, ac 
a, eisteddais yn syn. 

4 Yna yr ymgasglodd attaf fi bob 


Ezra yn gofidio, 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
451. 


£ pen. 7. 6, 
2. 


h Neh, 2, 
ll, 


î Felly 
pen. 6. 17, 


497. 


a job 1. 20, 





| ac yn gweddïo Dww. EZRA, X. Ezra yn golaru. 


Cyn 
CRIST 
451. 

b . lO, 
a 


e pen. 7. 28. 


3 Heb, o 
enau î 

| enau: 

megis 

2 Bren.21. 


| €Exod. 23. 
AU 


Dcut, 7. 3, 
g Deut, 23, 
6. 





. |0 herwydd “ein hanwireddau ni a 


iddi i'w meddiannu, gwlad halog- 






un a'r Pa ofnodd eiriau Duw Israel, 
am gamwedd y rhai a gaethglud- 
asid; a myfì a eisteddais yn syn 
hyd yr aberth prydnhawnol. 

5 4 Ac ar yr aberth prydnhawn- 
ol mi a gyfodais om cystudd; ac 
wedi i mi rwygo fy nillad am gwisg, 
mi a ostyngais ar fy ngliniau, ac a 
ledais fy nwylaw at yr ARGLWYDD 

NUW, 

6 Ac a ddywedais, O fy Nuw, y 
mae arnaf gywilydd a gorchwyledd 
godi fy wyneb attat ti, fy NUW; 


Duw b*ein cospi yn llai na'n han- 
wiredd, a rhoddi i ni ddïangfa fel 
hyn ; 

l4 A dorrem ni drachefn dy or- 
chymynion di, ac ymgyfathrachu 
Sâ'r ffiaidd bobl hyn? oni ddigit ti 
wrthym, nes em difetha, fel na 
byddai un gweddill na dïangol? 

15 ARGLWYDD DDUW Israel, cyf- 
lawn 4ydwyt ti; eithr gweddill dïang- 
ol ydym ni, megis heddyw: wele ni 
oth flaen di yn ein camweddau ; 
canys ni allwn ni sefyll o'th flaen 
di am hyn. 


PENNOD X. 

1 Sechanïah yn annog Ezra î ddîwygîo y prï- 
odasau dîeithr, 6 Ezra yn galaru, ac yn 
casglu y bobl ynghyd. 9 Y bobl, Lrwy eiriol 
Ezra, yn edifarhâu, ac yn addaw gwellhâu. 
15 Eu gofal am gyflawni hynny. 18 Enwau 
y rhaî a brïodasai wragedd, dieithr, 

AN wedi 1 Ezra weddïo a_ chy- 

ffesu, gan wylo a syrthio i 
lawr o flaen tŷ DDUW, tyrfa fawr 

o Israel a ymgasglasant atto ef, yn 

wŷr, ac yn wragedd, ac yn blant: 

canys y bobl a wylasant âg wylofain 
mawr. 

2 Yna y llefarodd Sechanïah mab 
Jehiel, o feibion llam, ac a ddywed- 
odd wrth Ezra, Ni a bechasom yn 
erbyn ein Duw, ac a gyttaliasom â 
gwragedd dïeithr o bobl y wlad: 
ctto yn awr y mae gobaith i Israel 
am hyn. 

3 Yn awr, gan hynny, gwnawn 
gyfammod â'n Duw, ar “fwrw allan 
yr holl wragedd, a'u plant, wrth 
gynghor yr ARGLWYDD, a'r rhai *a 






















































aethant yn aml dros ben, a'n *cam- 
wedd 4a dyfodd hyd y nefoedd. 

7 Er dyddiau ein tadau yr ydym 
ni mewn camwedd mawr hyd y 
dydd hwn ; ac am ein hanwireddau 
y rhoddwyd ni, ein brenhinoedd, 
an hoffeiriaid, ì law brenhinoedd 
y gwledydd, i'r cleddyf, i gaeth- 
lwed, ac i anrhaith, ac i warthrudd 
wyneb, megis heddyw. 

8 Ac yn awr dros ennyd fechan y 
daeth gras oddi wrth yr ARGLWYDD 
ein DUW, i adael i ni weddilli ddiï- 
angc, ac i roddi i ni hoel yn ei le 
sanctaidd ef; fel y goleuai ein Duw 
ein llygaid, ac y rhoddai i ni ych- 
ydig orphwysdra yn ein caethiwed. 

9 Canys caethion oeddym ni; ond 
ni adawodd ein Duw ni yn ein 
caethiwed, eithr *parodd i ni dru- 
garedd o flaen brenhinoedd Persia, 
i roddi i ni orphwysdra i ddyrchafu 
tŷ ein DUW ni, ac i gyfodi ei leoedd 
anghyfannedd ef, ac i roddi 1 ni fur 
yn Judah a Jerusalem, 

l0 Ac yn awr beth a ddywedwn 
wedi hyn, O ein Duw? canys gad- 
awsom dy orchymynion di, 

11 Y rhai a orchymynaist trwy law 
dy weision y prophwydi, gan ddy- 
wedyd, Y wlad yr ydych yn myned 


gwneler yn ol y gyfraith. 

4 Cyfod; canys arnat tì 4 mae y 
peth: a nì a fyddwn gyd â thi: 
ymwrola, a gwna. 

5 Yna y cyfododd Ezra, ac a dyng- 
odd bennaethiaid yr offeiriaid a'r 
Lefiaid, a holl Israel, ar wneuthur 
yn ol y peth hyn.. A hwy a dyng- 
asant 

6 1 Yna y cyfododd Ezra o flaen 
tŷ DDUW, ac a aeth i ystafell Jo- 
hanan mab Elïasib: a phan ddaeth 
yno, ni fwyttaodd fara, ac nid yfodd 
ddwfr; canys galaru yr oedd am 
gamwedd y gaethglud. 

7 A chyhoeddasant yn Judah a 
Jerusalem, ar i holl feibion y gaeth- 
glud ymgasglu i Jerusalem ; 

8 A phwy bynnag ni ddelai o 
fewn tridiau, yn ol cynghor y pen- 
naethiaid a'r henuriaid, efe a gollai 


edig 4w hi, trwy halogedigaeth pobl 
y gwledydd, oblegid eu ffieidd-dra 
hwynt, y rhai ai llanwasant hi â'u 
haflendid *o gwrr bwy gilydd. 

12 Ac yn awr, na roddwch eich 
merched i'w meibion hwynt, ac na 
chymmerwch eu merched hwynt i'ch 
meibion chwi, ac “na cheisiwch eu 
heddwch hwynt na'u daioni byth: 
fel y cryfhaoch, ac y mwynhaoch 
ddaioni y wlad, ac y gadawoch hi 
yn etifeddiaeth i'ch meibion byth. 

13 Ac wedi yr hyn oll a ddaeth 
arnom am ein drwg weithredoedd, 
a'n mawr gamwedd, am i ti ein 


487 


ofnant P orchymynion ein DUW: a|*J 


Cyn 
CRIST 
457. 

h Pg, 103. 
10, 
4 Heb, 
attal i8 
law ein 
hanwiredd, 
5 Heb, 
â phobl y 
Jieidd-dra 
hyn 


Enwau y rhai a brïodasai 





Cyn 
CRIS 
457. 





c Edrych 
1 Sam, 12. 
8. 


3 Heb. 
cawodydd. 


4 Neu, 
lawer o 
honom. 


9 Neu, nes 
gorphon y 


pelh hyn. 


6 Heb, 
safodd. 


8 2 Bren, 
10. 15. 


. 





ei holl olud, ac yntau a ddidolid 
oddi wrth gynnulleidfa y rhai a 
gaethgludasid. 

9 4 Felly holl wŷr Judah a_Ben- 
jamin a ymgasglasant i Jerusalem 
o fewn tridiau : hynny oedd y naw- 
fed mis, ar yr ugeinfed dydd o'r 
mis; ar “holl bobl a eisteddasant 
yn heol tŷ DDUw, yn crynu o achos 
y peth Ay», ac o achos y * gwlaw- 
ogydd. 

10 Ac Ezra yr offeiriad a gyfod- 
odd, ac a ddywedodd wrthynt, Chwi 
a bechasoch, ac a gyttaliasoch â 
gwragedd dïeithr, gan ychwanegu 
ar bechod Israel. 

l1 Ac yn awr rhoddwch foliant 
i ARGLWYDD DDUW eich tadau, a 
gwnewch ei ewyllys ef; ac ysgerwch 
oddi wrth bobl y tir, ac oddi wrth y 
gwragedd dïeithr. 

12 A holl dyrfa Israel a atteb- 
asant, ac a ddywedasant, â llef uch- 
el, Yn ol dy air di y mae arnom ni 
wneuthur. 

13 Eithr y bobl sydd lawer, a'r 
amser yn wlawog, ac ni ellir sefyll 
allan, ac nid gwaith un diwrnod na 
dau ydyw: canys pechasom *yn 
ddirfawr yn y peth hyn. 

14 Safed yn awr ein pennaethiaid 
o'r holl dyrfa, a deued y rhai on 
dinasoedd a gyttaliasant â gwrag- 
edd dïeithr, ar amseroedd gosod- 
edig, a henuriaid pob dinas, au 
barnwyr gyd â hwynt, nes troi dig- 
ter ein DUw oddi wrthym *am y 
peth hyn. 

15 4 Yn unig Jonathan mab Asa- 
hel, a Jahasïah mab Ticfah, a “os- 
odwyd ar hyn: Mesìlam hefyd a 
Sabbethai y Lefiad a'u cynnorth- 
wyasant hwy. 

16 A meibion y gaethglud a wnaeth- 
ant felly. Ac Ezra yr offeiriad, a'r 
gwŷr ocdd bennau-cenedl tŷ eu 
tadau, a hwynt oll wrth ew henwau, 
a neillduwyd, ac a_eisteddasant ar 
y dydd cyníaf o'r degfed mis, i ym- 
ofyn am y peth hyn. 

l7 A hwy a wnaethant ben â'r 
holl wŷr a gyttaliasent â gwragedd 
dïeithr, erbyn y dydd cyntaf o'r mìs 
cyntaf. 

19 A chafwyd o feibion yr offeir- 
iaid, y rhai a gyttaliasent â gwrag- 
edd dïeithr: o feibion Jesua mab 
Josadac, ai frodyr; Maaseiah, ac 
Elïezer, a Jarib, a Gedalïah. 

19 A hwy 9a roddasant eu dwy- 
law ar fwrw allan eu gwragedd; a 


488 


EZRA, X. 


chan iddynt bechu, a of r4mmasant 
hwrdd o'r praidd dros eu camwedd. 

20 Ac o feibion Immer; Hanani, 
a, Zebadïah, 

21 Ac o feibion Harim ; Maaseiah, 
ac Elïah, a Semaiah, a Jehiel, ac 
Uzziah. 

92 Ac o feibion Pasur; Elioenai, 
Maaseiah, Ismael, Nethaneel, Joza- 
bad, ac Elasah. 

93 Ac o'r Lefiaid; Jozabad, a Si- 
mei, a Chelaiah, (hwnnw 4 Celita,) 
Pethahïah, Judah, ac Elïezer. 

24 Ac Or cantorion; Elïasib: ac 
o'r porthorion; Sâlum, a Thelem, 
ac Uri. 

25 Ac o Israel: o feibion Paros; 
Ramïah, a Jesïah, a Malcaïah, a 
Mïamin, ac Eleazar, a Malchïah, a 
Benaiah. 

26 Ac o feibion Elam; Mattanïah, 
Zecharïah, a Jehiel, ac Abdi, a Jere- 
moth, ac Eliïah, 

27 Ac o feibion Zattu; Elioenai, 
Elïasib, Mattanïah, a Jeremoth, a 
Zabad, ac Aziza. 

98 Ac o feibion Bebai; Jehoha- 
nan, Hananïah, Zabbai, ac Athlai. 

29 Ac o feibion Bani; Mesilam, 
Mâluch, ac Adaiah, Jasub, a Scal, a 
Ramoth, 

30 Ac o feibion Pahath-Moab; 
Adna, a Chelal, Benaiah, Maaseiah, 
Mattanïah, Bezaleel, a Binnui, a 
Manasseh. 

31 Ac o feibion Harim; Elïezer, 
Isiah, Malchïah, Semaiah, Simeon, 

32 Benjamin, Mâluch, a Sema- 
rïah, 

33 O feibion Hasum; Mattenai, 
Mattathah, Zabad, Eliphelet, Jcre- 
mai, Manasseh, a Simei. 

34 O feibion Bani; Maadai, Am- 
ram, ac Uel, 

35 Benaiah, Bedeiah, Cêlu, 

36 Fanïah, Meremoth, Eliasib, 

37 Mattanïah, Mattenai, a Jaasau, 

38 A Bani, a Binnui, a Simei, 

39 A Selemïah, a Nathan, ac 
Adaiah, 

40 7" Machnadebai, Sasai, Sarai, 

41 Azareel, a Selemïah, a Sema- 
riah, 

42 Sâlum, Amarïah, a Joseph. 

43. O feibion Nebo; Jeiel, Mat- 
tithïah, Zabad, Zebina, Jadau, a 
Joel, a Benaiah. 

44 Y rhai hyn oll a gymmerasent 
wragedd diïeithr: ac yr oedd 4 rai 
o honynt wragedd a ddygasai blant 
iddynt. 





wragedd dieithr. 


Cyn 
CRIST 
450. 


7 Neu, Mab- 
nadebaì. 











CRIST 
Cylc 
446. 


a2 Dren, 
25. 10, 


b Dan. 9, 4, 


c Exod, 20. 
6. 


d I Bron. 8. 
29. 


e I;ef. 26. 
33. 
1)eut. 4. 25, 
&c. 


f Deut. 30, 
4. 


——_— nh... Ŵ NŴ RNR n.m HC_5w55C5CLCLLCLCCLCLGSSGLSUSSS RS _._7,, uaru AN —_—_—_—___ a ——_ ————_—— ———— 


PENNOD I. 

1 Nehemïah, wrth glywed gan Hamnani ddrwg 
gyflwr Jerusalem, yn galaru, ac yn ympryd- 
io, «c yn gweddïo. O lUi weddî ef. 

EIRIAU Nehemïah mab Ha- 

chalïah. A bu ym mis Cisleu, 
yn yr ugeinfed flwyddyn, pan oedd- 
wn i ym mrenhinllys Susan, 

2 Ddyfod o Hanani, un o'm brodyr, 
efe a gwŷr o Judah; a gofynais idd- 
ynt am yr Ïuddewon a ddïangasai, 
y rhaì a adawsid o'r caethiwed, ac 
am Jerusalem. 

3 A hwy a ddywedasant wrthyf, 
Y gweddillion, y rhai a adawyd o'r 
gacthglud yno yn y dalaeth ydynt 
mewn blinder mawr a gwaradwydd: 
mur Jerusalem hefyd *a ddrylliwyd, 
a'i phyrth a losgwyd â thân. 

4 4 A phan glywais y geiriau hyn, 
myfi a eisteddais ac a wylais, ac a 
alerais dalm o ddyddiau; a bâm yn 
ymprydio, ac yn gweddïo ger bron 
Duw y nefoedd ; 

5 A dywedais, Attolwg, PAn- 
GLWYDD DDUW y nefoedd, y Duw 
mawr ac ofnadwy, * yr hwn sydd yn 
cadw cyfammod a thrugaredd i'r 
rhai a'i carant ef ac a gadwant ei 
orchymynion : 

6 Bydded, attolwg, dy glust yn 
clywed, “a'th lygaid yn agored, i 
wrandaw ar weddi dy was, yr hon 
yr ydwyf fi yn ei gweddïo ger dy 
fron di yr awr hon ddydd a nos, 
dros feibion Israel dy weision, ac yn 
cyffesu pechodau meibion Israel, y 
rhai a bechasom i'th erbyn: myfi 
hefyd a thŷ fy nhad a bechasom. 

7 Gwnaethom yn llygredig iawn 
i'th erbyn, ac ni chadwasom y gor- 
chymynion, na'r deddfau, na'r barn- 
edigaethau, a orchymynaist ìi Moses 
dy was. 

8 Cofia, attolwg, y gair a orchy- 
mynaist wrth Moses dy was, gan 
ddywedyd, “Os chwi a droseddwch, 
myfi a'ch gwasgaraf chwi ym mysg 
y bobloedd: 

9 Ond os dychwelwch attaf fi, 
a chadw fy ngorchymynion, o'u 
gwneuthur hwynt; fpe gyrrid rhai 


| 0 honoch chwi hyd eithaf y nefoedd, 


ello mi a'u casglaf hwynt oddi yno, 
ac a'u dygaf i'r lle a etholais ì drigo 
o'm henw ynddo, 


489 


—_—_——————————————  —— ——_—  c«  —— — — —  —-- —--  —  — — ——-—-  — ——. | |. — — — —  —  —— —  — —.— F hFZÂ“h  — ——  — —— — —————  — — — 


—————— ——— 


LLYFR NEHEMIAH 


10 A hwy ydynt dy wcision a'th 
bobl, y rhai a waredaist â'th fawr 
allu, ac â'th law nerthol. 

11 Attolwg, ARGLWYDD, bydded yn 
awr dy glust yn gwrandaw ar weddi 
dy was, ac ar weddi dy weision y 
rhai sydd yn ewyllysio ofni dy enw: 
llwydda hefyd, attolwg, dy was 
heddyw, a_ chaniattâ iddo gael tru- 
garedd ger bron y gwr hwn. Canys 
myfi oedd drulliad i'r brenhin. 


PENNOD II. 

1 Arlarerzes, pan wybu yr achos yr oedd Ne- 
hemïah yn athrist, yn eì anfon ef â Uythyrau 
ac & gorchymynìon î Jerusalem, 9 Nehe- 
mïŵah yn dyfod î Jerusalem, a'r gelynion yn 
ddrwg ganddynt hynny. 12 Yntau yn gyf- 
rinachol yn golygu adfail y caerau, AM ac 
yn annog yr Iuddewon â adeiladu Jerusalem, 
er gwaethaf eu gelynion, 

Av mis Nisan, 74 yr ugein- 

fed flwyddyn i * Artaxerxes 

y brenhin, yr oedd gwin oi flaen 

ef: ami a gymmerais y gwin, ac 

a? rhoddais i'r brenhin. Ond ni 

byddwn a>/ferol o fod yn drist ger 

ei fron ef. 

2 Am hynny y brenhin a ddywed- 
odd wrthyf, Paham gy mae dy wyn- 
ebpryd yn drist, a thithau heb fod 
yn glaf? nid yw hyn ond tristwch 
calon, Yna yr ofnais yn ddirfawr: 

3 A dywedais wrth y brenhin, 
? Byw fyddo y brenhin yn dragy- 
wydd : paham na thristâi fy wyneb, 
pan fyddai y ddinas, tŷ beddrod 
fy nhadau, wedi « dinystrio, a'i 
phyrth wedi eu hysu â thân ? 

4 A'r brenhin a ddywedodd wrth- 
yf, Pa beth yr wyt ti yn ei ddy- 
muno? Yna y gweddïais ar DDUw 
y nefoedd. 

5 A mì a ddywedais wrth y bren- 
hin, O rhynga bodd i'r brenhin, ac 
od yw dy was yn gymmeradwy ger 
dy fron di,ar ì tì fy anfon i Judah, 
i ddinas beddrod fy nhadau, fel yr 
adciladwyf hi. 

6 A'r brenhìn a ddywedodd wrth- 
yf, a'i wraig yn eistedd yn ei ymyl 
ef, Pa hyd y bydd dy daith di, a 
pha bryd y dychweli? A gwelodd y 
brenhin yn dda fy anfon i, a min- 
nau a nodais iddo “amser, 

7 Yna y dywedais wrth y brenhin, 
O rhynga bodd i'r brenhin, rhodder 
i mi lythyrau at y tywysogion o'r 





Cyn 
CRIST 
Cylch 

446. 


Cylch 


442. 
a Ezra. 


b] Bren. l. 
iL 


a.5. 10. 
a6.6,21. 


| Nehemìah yn dyfod î Jerusalem. NEHEMIAH, HI. 





e Ezra 8.32. 


£2 Chron. 
pen. 3. 13. 


tu hwnt i'r afon, fel y trosglwydd- 
ont, fi nes fy nyfod i Judah ; 

8 A llythyr at Asaph, ceidwad 
coedwig y brenhin, fel y rhoddo efe 
i mi goed i wneuthur trawstiau i 
byrth y palas y rhai a berthyn i'r 
tŷ, ac i fur y ddinas, ac i'r tŷ 
elwyfiddo. A'r brenhin a roddodd 
i mi, îfel yr oedd daionus law fy 


9, | NUW arnaf fi. 


9 í Yna y deuthum at y tywys- 
ogion o'r tu hwnt i'r afon, ac a rodd- 
ais iddynt lythyrau y brenhin. A'r 
brenhin a anfonasai dywysogion y 
llu, a marchogion gyd â mi. 

10 Pan glybu Sanbâlat yr Horon- 
iad, a Thobïah y gwas, yr Ammon- 
iad, y peth hyn, bu ddrwg iawn 
ganddynt, am ddyfod dyn i geisio 
daioni i feibion Israel. 

11 Felly mi *a ddeuthum i Jerusa- 
lem, ac a fêm yno dridiau. 

12 A chyfodais liw nos, myfi ac 
ychydig wŷr gyd â mi; ac ni fyn- 
egais i neb beth a roddasai fy NUW 
yn fy nghalon ei wneuthur yn Je- 
rusalem: ac anifail nid oedd gen- 
nyf, ond yr anifail yr oeddwn yn 
marchogaeth arno, 

13 A mi a euthum allan liw nos, 
trwy fborth y glyn, ar gyfer ffynnon 
y ddraig, ac at borth y dom ; a del- 
lais sylw ar furiau Jerusalem y rhai 
oedd wedi eu dryllio, a'i phyrth y 
rhai oedd wedi eu hysu â thân. 

14 Yna y tramwyais i borth y ffyn- 
non, ac at bysgod-lyn y brenhin: ac 
nid oedd le i'r anifail oedd danaf i 
fyned heibio. 

15 A mi a euthum i fynu gan lân 
yr afon liw nos, ac a ddeliais sylw 
ar y mur, ac a ddychwelais, ac a 
ddeuthum trwy borth y glyn, ac 
Jely y troais yn ol. 

16 A'r pennaethiaid ni wyddent i 
ba le yr aethwn i, na pheth yr oedd- 
wn yn ei wneuthur; a hyd yn hyn 
ni fynegaswn ddm i'r Iuddewon, 
nac i'r offeiriaid, nac i'r pendefigion, 
nac i'r pennaethiaid, nac i'r rhan 
arall oedd yn gwneuthur y gwaith. 

17 t Yna y dywedais wrthynt, Yr 
ydych yn gweled yr adfyd yr ydym 
ynddo, fod Jerusalem wedi ei din- 
ystrio, a'i phyrth wedi eu llosgi â 
thân : deuwch, ac adeiladwn fur Je- 
rusalem, fel na byddom mwyach yn 
waradwydd. 

18 Yna y mynegais iddynt fod 
Sllaw fy NUw yn ddaionus tu ag 


attaf; a geiriau y brenhin hefyd y 


490 


rhai a ddywedasai efe wrthyf. A 
hwy a ddywedasant, Cyfodwn, ac 
adeiladwn. Felly y cryfhasant eu 
dwylaw i ddaioni. 

19 Ond pan glybu Sanbâlat yr 
Horoniad, a Thobïah y gwas, yr 
Ammoniad, a Gesem yr Arabiad, 
hyn, hwy a'n gwatwarasant ni, ac 
a'n dirmygasant, ac a ddywedasant, 
Pa beth yw hyn yr ydych chwi yn 
ei wneuthur? a wrthryfelwch chwi 
yn erbyn y brenhin ? 

20 Yna yr attebais hwynt, ac y 
dywedais wrthynt, Duw y nefoedd, 
efe a'n llwydda ni; a ninnau ei weis- 
ion ef a gyfodwn, ac a adeiladwn : 
ond ^nid oes ì chwi ran, na chyf- 
iawnder, na choffadwriaeth yn Je- 
rusalem. 

PENNOD III. 


1 Enwau a threfn y rhaî a adeiladasant gaerau 
Jerusalem. 


A  Elïasib yr arch-offeiriad a 
gyfododd, aii frodyr yr offeir- 
iaid, a hwy a adeiladasant P borth y 
defaid; hwy a'i cyssegrasant, ac a 
osodasant ei ddorau ef; ïe, hyd dŵr 
Meah y cyssegrasant ef, a hyd dŵr 
e Hananeel. 

2 A cher llaw iddo ef yr adeilad- 
odd “gwŷr Jericho. A cher llaw 
iddynt hwy yr adeiladodd Zaccur 
mab Imri. 

3 A *meibion Hassenaah a adeilad- 
asant fborth y pysgod; hwynt-hwy a 
osodasant ei drawstiau ef, ac .a osod- 
asant ei ddorau, ei gloiau, a1 farrau. 

4 A cher eu llaw hwynt y cyweir- 
iodd Meremoth mab Uriah, mab 
Cos. A cher eu llaw hwynt y cyweir- 
iodd Mesìlam mab Berechïah, mab 
Mesezabeel. A cher eu llaw hwynt 
y cyweiriodd Sadoc mab Baana. 

5 A cher llaw iddynt hwy y cy- 
weiriodd y Tecoiaid; ond eu gwŷr 
mawr ni osodasant eu gwddf * yng 
ngwasanaeth eu Harglwydd. 

6 A Jehoiada mab Paseah, a. Me- 
sìlam mab Besodeiah, a gyweirias- 
ant yr hen borth; hwy a osodasant 
ei drawstiau ef, ac a osodasant i fynu 
ei ddorau, a'i gloiau, a'i farrau. 

7 A cher eu llaw hwynt y cyweir- 
iodd Melatïah y Gibeoniad, a Jadon 
y Meronothiad, gwŷr Gibeon a Mis- 
pah, hyd orseddfa y llywydd oedd 
tu yma i'r afon. 

8 Ger llaw iddo ef y cyweiriodd 
Uzziel mab Harhaiah, o'r gofaint 
aur. Ger llaw iddo yntau y cyweir- 
iodd Hananïah, mab 4» o'r apothe- 


Enwau a threfn 


Cyn 
CRIST 
445, 


h Izra â, 3, 


a pen. 12, 
10. 


b pen. 12, 
39, 


c Jer. 31, 
3s. 


d Ezra 2,34, 


e Ezra 2.35. 

f2 Chron, 
4'r 14, 
Seph. 1, 10, 

€ Edrych 
pen, 6. 1, 
aT7.l. 


h Barn. 5. 
23, 


y rhai a adeiladasant 


Cyn 
CRIST 
445. 





2 Neu, 
adawsant. 


8 IIcb.yr 
ail mesur. 


! pen. 2.13, 


k pen, 2. 19. 


ì pen. 2. 14, 


m Ioan 9. 7. 


n 2 Bren, 
20. 20. 


4 droad, y 
mur. 


5 Neu, 
Zaccaî. 





cariaid: a hwy a ^gyweiriasant Je- 
rusalem hyd y mur llydan. 

9 A cher eu llaw hwynt y cyweir- 
iodd Rephaiah mab Hur, tywysog 
hanner rhan Jerusalem. 

lO A cher llaw iddynt hwy y cy- 
weiriodd Jedaiah mab Harumaph, 
ar gyfer eì dŷ. A Hattus mab Ha- 
sabnïah a gyweiriodd ger llaw iddo 
yntau. 

ll Malchïah mab Harim, a Hasub 
mab Pahath-Moab, a gyweiriasant 
5 ran arall, a thŵr y ffyrnau. 

12 A cher llaw iddo ef y cyweiriodd 
Sâlum mab Halohes, tywysog han- 
ner rhan Jerusalem, efe aii ferched. 

13 !Porth y glyn a gyweiriodd Ha- 
nun, a thrigolion Zanoah; hwynt- 
hwy ai hadeiladasant ef, ac a osod- 
asant ei ddorau ef, ei gloiau, a'i 
farrau, a mil o gufyddau ar y mur, 
hyd “ borth y dom. 

14 Ond porth y dom a gyweir- 
iodd Malchïah mab Rechab, tywys- 
og rhan o Beth-haccerem; efe ai 
hadeiladodd, ac a osododd ei ddor- 
au ef, ei gloiau, a'i farrau. 

15 A Sâlum mab Ool-hczeh, ty- 
wysog rhan o Mispah, a gyweiriodd 
!borth y ffynnon; efe a'i hadeilad- 
odd, ac a'i tôdd, ac a osododd ei 
ddorau ef, ei gloiau, a1 farrau, a 
mur mpysgod-lyn Siloah wrth ardd 
y brenhin, a hyd y grisiau sydd yn 
dyfod i waered o ddinas Dafydd. 

16 Ar ei ol ef y cyweiriodd Nehe- 
mïah mab Azbuc, tywysog hanner 
rhan Bethsur, hyd ar gyfer beddrod 
Dafydd, a hyd "y pysgod-lyn a wnel- 
sid, a hyd dŷ y cedyrn. 

17 Ar eì ol ef y cyweiriodd y Lefiaid, 
Rehum mab Bani. Ger llaw iddo 
ef y cyweiriodd Hazabïah, tywysog 
hanner rhan Coilah, yn ei fro ei hun, 

18 Ar ei ol ef eu brodyr hwynt a 
gyweiriasant, Bafai mab Henadad, 
tywysog hanner rhan Ceilah. 

19 A cher llaw iddo ef y cyweir- 
iodd Ezer mab Jesua, tywysog Mis- 
pah, ran arall ar gyfer y ddringfa i 
dŷ yr arfau, wrth * y drofa. 

20 Ar ei ol ef Baruc mab 5 Zabbai 
yn awyddus a gyweiriodd y mesur 
arall, o'r drofa hyd ddrws tŷ Eliasib 
yr arch-offeiriad. 

91 Ar ei ol ef Meremoth mab 
Urïah, fab Oos, a gyweiriodd y 
mesur arall, o ddrws tŷ Elïasib hyd 
dalcen tŷ Eliasib. 

99 Ac ar ei ol ef yr offeiriaid, gwŷr 
y gwastadedd, a gyweiriasant, 


491 


NEHEMIAH, IV. 


23 Ar ei ol ef y cyweiriodd Benja- | 


min, a Hasub, gyferbyn â'u tŷ. Wedi 
yntau Azarïah mab Maaseiah, mab 
Ananïah, a gyweiriodd wrth ei dŷ. 

24 Ar ei ol yntau Binnui mab 
Henadad a gyweiriodd fesur arall, 
o dŷ Azarïah hyd y drofa, sef hyd 
y gongl. 

25 Palal mab Uzai, ar gyfer y 
drofa, ar tŵr sydd yn myned allan 
o ucheldy y brenhin, yr hwn sydd 
wrth *gyntedd y carchar. Ar ei ol 
ef, Pedaiah mab Paros. 

26 A'r PNethiniaid, y rhaì oedd 
yn trigo yn $aOphel, hyd ar gyfer 
T'porth y dwfr, tu a'r dwyrain, ar 
tŵr oedd yn myned allan. 

27 Ar ei ol yntau y Tecoiaid a 
gyweiriasant fesur arall, ar gyfer y 
tŵr mawr sydd yn myned allan, 
hyd fur Ophel. 

28 Oddi ar "borth y meirch, yr 


offeiriaid a gyweiriasant bob un. 


gyferbyn â'i dŷ. 

29 Ar eu hol hwynt Sadoc mab 
Immer a gyweiriodd ar gyfer ei dŷ. 
Ac ar ei ol yntau y cyweiriodd 
Semaiah mab Sechanïah, ceidwad 
porth y dwyrain. 

30 Ar ei ol ef y cyweiriodd 
Hananïah mab Selemïah, a Hanun 
chweched mab Salaph, y mesur arall, 
Ar ei ol yntau Mesìlam mab Berech- 
ïah a gyweiriodd ar gyfer ei ystafell. 

31 Ar ei ol yntau Malchïah, mab 
y gôf aur, a gyweiriodd hyd dŷ y 
Nethiniaid, a'r marchnadyddion ar 
gyfer porth Miphcad, hyd ystafell 
y gongl, 

32 A rhwng ystafell y gongl a 
phorth y defaid, yr eurychod a'r 
marchnadyddion a gyweiriasant, 


PENNOD IV. 

1 Nehemŵah yn gweithio, ac yn myned rhagddo 
yn adeiladu Jerusalem, er bod y gelynion yn 
eî walwar: T a phan wybu eu digllonedd a'u 
cyfrinach hwy, yn gosod gwyliadwriaeth, 18 
yn arfogi y gweithwyr, 19 ac yn dysgu idd- 
ynt ryfela. 

AN glybu *Sanbâlat ein bod ni 
yn adeiladu y mur, efe a gyn- 
ddeiriogodd ynddo, ac a_lidiodd 
yn ddirfawr, ac a watwarodd yr 

Iuddewon. 

2 Ac efe a lefarodd o flaen ei frodyr 

a llu Samaria, ac a ddywedodd, Beth 


y mae yr Iuddewon gweiniaid hyn. 


yn ei wneuthur? a adewir iddynt 
hwy? a aberthant? a orphenant 
mewn diwrnod? a godant hwy y cer- 
rig o'r tyrrau llwch, wedi eu llosgi? 


gaerau Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
445. 





P Ezra 2.43, 


6 yy tŵr. 
9 2 Chron, 
2100. 


rpen.8.l, 
3.a12,37. 


s2 Bren, ll. 
Jer. 31, 40, 


â pen. 2. 10, 


|———————— 


Adeiuadw Jerusalem 


Cyn 
CRIST 
440. 





2 Heb, 
ddirmyg. 


b Ps. 69. 27, 
98, n.109, 


14,15. 
Jer, 18. 23. 


8 Heb, 
ddyrchafu 
o furiau. 


4Heb, i 
wneuthur 
ddo am- 


ryfusedd, 


5Neu, O 
boblle y dy« 
chwelwch 
atom mi. 


6 Heb. o 
Jannau 
isaf y lle, 


3 A Thobïah yr Ammoniad oedd 
yn ei ymyl, ac efe a ddywedodd, Er 
eu bod hwy yn adeiladu, efo ped 
elai lwynog i fynu, efe a fwriai i lawr 
eu mur cerrig hwynt. 

4 Gwrando, O ein Duw; canys yr 
ydym yn “ddirmygus: dychwel heíf- 
yd eu gwaradwydd ar eu pennau 
hwynt, a dod hwynt yn anrhaith 
y'ngwlad y caethiwed: 

5 Ac Pna orchuddia eu hanwiredd 
hwynt, ac na ddileer eu pechod 
hwynt o'th ŵydd di: canys digias- 
ant dydi ger bron yr adeiladwyr. 

6 Felly nyni a adeiladasom y 
mur : a chyfannwyd yr holl fur hyd 
ei hanner: canys yr oedd gan y 
bobl galon i weithio. 

7 I Ond pan glybu Sanbâlat, a 
Thobïah, a'r Arabiaid, a'r Ammon- 
iaid, a'r Asdodiaid, * gwbl-gyweirio 
muriau Jerusalem, a dechreu cau 
yr adwyau; yna y llidiasant yn 
ddirfawr : 

8 A hwynt oll a frad-fwriadasant 


I ynghyd i ddyfod i ymladd yn erbyn 


Jerusalem, ac *i'w rhwystro. 

9 Yna y gweddïasom ar ein Duw, 
ac y gosodasom wyliadwriaeth yn 
eu herbyn hwynt ddydd a nos, o'u 
plegid hwynt. 

10 A Judah a ddywedodd, Nerth 
y cludwyr a wanhaodd, a phridd 
lawer sydd, fel na allwn ni adeil- 
adu y mur. 

11 A'n gwrthwynebwyr a ddywed- 
asant, Ni chânt wybod, na gweled, 
nes i ni ddyfod i'w mysg hwynt, a'u 
lladd, a rhwystro eu gwaith hwynt, 

12 A phan ddaeth yr Iuddewon 
oedd yn preswylio yn eu hymyl 
hwynt, dywedasant wrthym ddeng- 
waith, * O'r holl leoedd trwy y rhai 
y gallech ddychwelyd attom ni, y 
byddant, arnoch chwi. 

18 1 Am hynny mi a osodais 7a 
$ yn y lleoedd isaf, o'r tu ol i'r mur, 
ac yn y lleoedd uchaf; yn ol eu 
teuluoedd hefyd y gosodais y bobl, 
â'u cleddyfau, â'w gwaywflyn, ac 
â'u bwâau. 

14 A mi a edrychais, ac a gyfodais, 
ac a ddywedais wrth y pendefigion, 
a'r swyddogion, ac wrth y rhan arall 
or bobl, Nac ofnwch rhagddynt: 
cofiwch yr ARGLWYDD mawr ac 
ofnadwy, ac ymleddwch dros eich 
brodyr, eich meibion a'ch merched, 
eich gwragedd a'ch tai. 

15 A phan glybu ein gelynion fod 
y peth yn hysbys i ni, DUw a ddi- 


492 


NEHEMIAH, V. 


ddymmodd eu cynghor hwynt; a 
ninnau oll a ddychwelasom at y 
mur, bawb i'w waith. 

16 Ac o'r dydd hwnnw, hanner fy 
ngweision oedd yn gweithio yn y 
gwaith, a'u hanner hwynt oedd yn 
dal gwaywffyn, a thariannau, a bwâ- 
au, a llurigau; a'r tywysocion oedd 
ar ol holl dŷ Judah. 

17 Y rhai oedd yn adeiladu ar y 
mur, ac yn dwyn beichiau, a'r rhai 
oedd yn llwytho, oeddynt âg un 
llaw yn gweithio yn y gwaith, ac 
â'r aw arall yn dal arf. 

18 Canys pob un o'r adeiladwyr 
oedd wedi gwregysu ei gleddyf ar 
ei “glun, ac yn adeiladu: a'r hwn 
oedd yn lleisio mewn udgorn gyd- 
ocdd yn fy ymyl ì. 

19 1 A mi a ddywedais wrth y pen- 
defigion, ac wrth y swyddogion, ac 
wrth y rhan arall o'r bobl, Y gwaith 
sydd fawr a helaeth, a nyni a was- 
garwyd ar hyd y mur, ym mhell 
oddi wrth ein gilydd, 

20 Yn y fan lle y clywoch sain 
yr udgorn, yno ymgesglwch attom. 
c Ein Duw ni a ymladd drosom. 

91 Felly yr oeddem ni yn gweithio 
yn y gwaith: au lianner hwynt yn 
dal gwaywffyn, o gyfodiad y wawr 
hyd gyfodiad y sôr. 

22 Dywedais hefyd y pryd hwnnw 
wrth y bobl, Llettŷed pob un â'i 
was yn Jerusalem, fel y byddont i 
ni yn wyliadwriaeth y nos, a'r dydd 
mewn gwaith. 

23 Felly myfi, am brodyr, a'm 
gweision, a'r gwylwyr ocdd ar fy ol, 
ni ddïosgasom ein dillad, *ond a 
ddïosgai pob un i'w golchi. 


PENNOD V. 

1 Yr Iuddewon yn cwyno rhag eu dyledìon, a'u 
prid, a'u caelliwed, 6 Nehemâah yn ceryddu 
yr usurwyr, ac yn perì iddynt roi yr occr a'r 
prid yn eî ol: 14 yn maddeu ei gynhaliaeth 
i'r bobl, ac yn cadw tŷ. 

C yr oedd gweiddi mawr gan y 
bobl, a'u gwragedd, yn erbyn 
yr Iuddewon eu brodyr. 

2 Canys yr oedd rliai yn dywedyd, 
Y mae llawer o honom ni, ein maeib- 
ion, 2n merched: am hynny yr 
ydym yn cymmeryd. ŷd, fel y bwyt- 
taom, ac y byddom byw. 

3 Yr oedd rhai hefyd yn dywedyd, 
Ein meusydd, a'n gwinllannoedd, 
a'n tai, yr ydym ni yn eu gwystlo, 
fel y prynom ŷd rhag y newyn. 

4 Ac yr oedd rhai erai yn dy- 
wedyd, Benthycciasom arian i dau 


— 


er gwaethaf y gelynion. 


Cyn 
CRIS 
440. 


7 Heb, 
lwynau. 


c Exod. 14, 
14, 25, 
Deut. 1.90. 


8 Neu, pob 


dwfr: 
Edrych 
Barn,6.ll. 


Nehemïah yn ceryddu 





Cyn 
CRIST 
445. 

a Es. 58. 7. 


ad 2N 


2 Heb, 
ymgyng- 
horodd, 


c Lef, 25.48. 


â Lef, 25. 
96. 


6 Jer. 24, 
8,9. 


f Matt, 10. 
Act. 13. 51. 
a 18, 6, 








treth y brenhin, a ynny ar ein 
tiroedd a'n gwinllannoedd. 
5 Ac yn awr, *ein cnawd ni sydd 


fel cnawd ein brodyr, ein plant nì 


fel eu plant hwy: ac wele ni P yn 
darostwng ein meibion a'n merch- 
ed yn weision, ac y mae rAaî o'n 
merched nì wedi eu caethiwo, ac 
heb fod gennym tw rhyddhâu; 
canys gan eraill y 2mae ein meus- 
ydd a'n gwinllannoedd hyn. 

6 Yna y llidiais yn ddirfawr, 
pan glywais eu gwaedd hwynt, o'r 
geiriau hyn. 

7 Fy nghalon hefyd a * feddyliodd 
ynof, a mi a ddwrdiais y pendefig- 
ion, a'r swyddogion, ac a ddywedais 
wrthynt, Yr ydych chwi yn cym- 
meryd occraeth bob un gan ei 
frawd. A gosodais yn eu herbyn 
hwynt gynnulleidfa fawr. 

8 Dywedais hefyd wrthynt, Nyni 
yn ol ein gallu a “brynasom ein 
brodyr yr Iuddewon, y rhai a 
werthasid i'r cenhedloedd; ac a 
ydych chwithau yn gwerthu eich 
brodyr? neu a werthir hwynt i ni? 
Yna y tfawsant, ac ni chawsant air 
î atteb. 

9 A mi a ddywedais, Nid da y peth 
yr ydych chwi yn ei wneuthur: oni 
ddylech chwi rodio * mewn ofn ein 
Duw nì, o achos gwaradwydd y 
cenhedloedd ein gelynion ? 

10 Myfi hefyd, am. brodyr, a'm 
llangciau, ydym yn echwyno iddynt 
arian ac ŷd: peidiwn, attolwg, â'r 
occraeth yma. 

ll Rhoddwch, attolwg, iddynt 
heddyw eu meusydd, eu gwinllan- 
noedd, a'u hoiew-wydd-lannoedd, 
o'u tai drachefn; a chanfed ram yr 
arian, ar ŷd, y gwin, ar olew, yr 
ydych chwi yn ei fynnu ganddynt. 

12 Hwythau a ddywedasant, Ny- 
ni aw rhoddwn drachefn, ac ni 
cheisiwn ddi; ganddynt; felly y 
gwnawn fel yr ydwyt yn llefaru. 
Yna y gelwais yr offeiriaid, ac *a'u 
tyngais hwynt ar wneuthur yn ol y 
gair hwn. 

13 A fmi a ysgydwais odre fy 
ngwisg, ac a ddywedais, Felly yr 
ysgydwo Duw bob gwr o'i dŷ, ac o'i 
lafur, yr hwn ni chwblhao y gair 
hwn, ac felly y byddo efe yn ysgyd- 
wedig, ac yn wag. A'r holl gynnull- 
eidfa a ddywedasant, Amen: ac a 
foliannasant yr ARGLWYDD. ÂA'r 
bobl a wnaeth yn ol y gair hwn. 

14 ŷ Ac o'r dydd y gosodwyd fi 


493 


NEHEMIAH, VI. 





———— 





yn dywysog iddynt hwy y'ngwlad 
Judah, o'r uceinfed flwyddyn hyd 
y ddeuddegfed flwyddyn ar hugain 
1 Artaxerxes y brenhin, sef deu- 
ddeng mlynedd, ni fwytteais i na'm 
brodyr fara y tywysog. 

15 Ônd y tywysogion cyntaf, y 
rhaì « fuasai o'm blaen i, fuasent 
drymion ar y bobl, ac a gymmer- 
asent ganddynt fara a gwin, heb 
law deugain sicl o arian; eu llangc- 
iau hefyd a ârglwyddiaethent ar 
y bobl: ond ni wneuthum i felly, 
rhag ofn Duw. 

16 Eithr myfi a gyweiriais ran 
y'ngwaith y mur hwn, ac ni phryn- 
asom 4474 maes: a'm holl weision i 
a ymgynnullasant yno at y gwaith. 

7 Ac yr oedd ar fy mwrdd i, o 
Iuddewon ac o swyddogion, ddeng- 
wr a saith ugain, heb law y rhai 
oedd yn dyfod attom ni o'r cenhedl- 
oedd y rhai oedd o'n hamgylch. 

18 A'r hyn a arlwyid beunydd 
oedd un ŷch, chwech o ddefaid 
dewisol, ac adar wedi eu parottôi 
ìi mi; a phob deng niwrnod y 
rhoddid gwin o bob math, yn 
ddïamdlawd: ac er hyn ni cheisiais 
fara y tywysog; canys trwm oedd y 
caethiwed ar y bobl yma. 


yr uswrwyr. 


440. 





19 £Oofia fi, O fy Nuw, er llôs ê |5pen.13. 


mi, yn ob yr hyn oll a wneuthum 
i'r bobl hyn. 


PENNOD VI. 


l Sanbdlat, trwy ddichelion, a chwedlau, a 
brudiau gau, yn ceisio dychrynu Nehemïah, 
15 Gorphen adeiladu Jerusalem; a hynny yn 
ddychryn â'r gelynion, 171 Pendefigion Judah 
a'i gelynion yn deall cyfrinach eu gilydd. 

PHAN glybu Sanbâlat, a Tho- 
bïah, a * Gesem yr Arabiad, a'r 

rhan arall o'n gelynion, adeiladu o 

honof fi y mur, ac nad oedd adwy 

wedi ei gadael ynddo ; * er na osod- 

aswn i y pryd hwnnw y dorau ar y 

pyrth ; 

2 Yna yr anfonodd Sanbâlat a 
Gesem attaf, gan ddywedyd, Tyred, 
ac ymgyfarfyddwn ynghyd yn um 
o'r pentrefi yngwastadedd ”Ono. 
Ac yr oeddynt hwy yn bwriadu 
gwneuthur niwed i mi. 

3 Minnau a anfonais genhadau 
attynt hwy, gan ddywedyd, Gwaith 
mawr yr ydwy/ fi yn e wneuthur; 
o herwydd hynny ni allaf ddyfod i 
waered: paham y safai y gwaith, 
pan ymadâwn âg ef, a dyfod i wae- 
red attoch chwi? 

4 Etto hwy a anfonasant attaf fi 


2 Gasmu, 
ad, 6. 


apen. 2. 9. 


b] Chron, 
8.12, 





Dichellion, Sanbôlat. 


Cyn 
CRIST 
445. 








yn y wedd hon bedair gwaith; ac yn 
y modd hwnnw yr attebais hwynt. 

5 Yna Sanbâlat a anfonodd ei was 
attaf fi y bummed waith yr un ffun- 
ud, a llythyr agored yn ei law: 

6 Ynddo yr oedd yn ysgrifenedig, 
Ym mysg y cenhedloedd y mae y 
gair, a *Gasmu sydd yn dywedyd, dy 
fod di ar IÏaddewon yn amcanu 
gwrthryfela: o herwydd hynny dy 
fod di yn adeiladu y mur, fel y 
byddit frenhin arnynt, yn ol y geir- 
iau hyn; 

7 A'th fod dithau hefyd wedi go- 
sod prophwydi i bregethu am danat 
yn Jerusalem, gan ddywedyd, Y 
mae brenhin yn Judah. _ Ac yn awr 
y fath ymadroddion a hyn a glyw y 
brenhin: gan hynny tyred yn awr, 
ac ymgynghorwn ynghyd. 

8 Yna yr anfonais atto, gan ddy- 
wedyd, Ni ddarfu yn ol yr ymad- 
roddion hyn yr ydwyt ti yn eu dy- 
wedyd; ond o'th galon dy hun yr 
ydwyt yn eu dychymmygu hwynt. 

9 Oblegid hwynt-hwy oll oedd yn 
ceisio ein hofni ni, gan ddywedyd, 
Eu dwylaw hwy a laesant oddi wrth y 
gwaith, fel nas gwneir ef. Gan hynny 
cryfhâ yn awr, O DDUW, fy nwylaw i. 

10 A mi a ddeuthum i dŷ Semaiah 
mab Delaiah, mab Mehetabeel, yr 
hwn oedd wedi cau arno; ac efe a 


|ddywedodd, Cyfarfyddwn yn nhŷ 


DDUW, a chauwn ddrysau y deml: 
canys y maent yn dyfod i'th ladd 
di; a lliw nos y deuant i'th ladd di. 

11 Yna y dywedais, A ffy gwr o'm 
bath i? neu pwy sydd fel myfi yr 
hwn a elai i'r deml, fel y byddai 
byw? Nid âf i mewn. 

12 Ac wele, gwybîm nad Duw a'i 
hanfonasai ef; ond llefaru o hono 
ef y brophwydoliaeth hon yn fy er- 
byn i: canys Tobïah a Sanbâlat a'i 
cyflogasent, ef. 

13 O herwydd hyn y cyflogasid ef, 
fel y'm hofnid i, ac y gwnawn felly, 
ac y pechwn; ac y byddai Agynny 
ganddynt yn enllib i'm herbyn, fel 
y'm gwaradwyddent. 

14 *O fy Nuw, cofia Tobïah a San- 
bâlat, yn ol eu gweithredoedd hyn- 
ny; a Noadïah y brophwydes hefyd, 
a'r rhan arall o'r prophwydi y rhai 
oedd yn fy nychrynu i. 

15 4 A'r mur a orphenwyd ar y 
pummed dydd ar hugain o Elul, 
mewn deuddeng niwrnod a deugain. 

16 A phan glybu ein holl elynion 
ni hynny, a gweled o'r holl genhedl- 


NEHEMIAH, VII. 





Gorphen adeiladu, 





oedd y rhai oedd o'n hamgylch,| _C 


hwy a ofnasant, ac a lwfrhasant yn 
ddirfawr ynddynt eu hun: canys 
gwybuant mai trwy ein Duw ni y 
gwnelsid y gwaith hwn. 

17 4 Ac yn y dyddiau hyn pen- 
defigion Judah oedd yn mynych- 
ddanfon eu llythyrau at Tobïah; 
ar eiddo Tobiah oedd yn dyfod 
attynt, hwythau. 

18 Canys yr oedd llawer yn Ju- 
dah mewn cynghrair âg ef; o her- 
wydd *daw oedd efe ì Sechanïah 
mab Arah; a Johanan ei fab ef a 
gymmerasai ferch Mesìlam mab 
Berechïah 4m wraig iddo. 

19 A'I gymmwynasau ef y byddent 
hwy yn eu mynegi ger fy mroni; *fy 
ngeiriau innau hefyd y byddent yn 
eu hadrodd iddo yntau. A Thobïah 
a anfonodd lythyrau i'm dychrynu i. 

PENNOD VII 


1 Nehemïah yn gorchymyn Jerusalem 4 Hanani 
a Hananïah. 5 Llyfr achau y rhai a ddaeth 
gyntaf allan o Babilon, 8 o'r bobl, 99 a'r 
off eiriaìd, 493 a'r Lefiaid, 46 a'r Nethiniaid, 
OT a gweision Solomon, 69 a'r ofjeiriaid nî 
fedrent gael eu hachau. 66 Rhifedîi y cwbl, 
a'u golud, T0 a'u hof rymmau. 

A wedi adeiladu y mur, a chyf- 

odi o honof y dorau, a gosod 

y porthorion, a'r cantorion, a'r Lef- 

laid ; 

2 Yna mi a orchymynais i Hanani 
fy mrawd, ac i Hananïah tywysog y 
palas yn Jerusalem, canys efe oedd 
wr ffyddlawn, ac yn ofni Duw yn 
fwy na llawer : 

3 A mi a ddywedais wrthynt, Nac 
agorer pyrth Jerusalem nes gwres- 
ogi yr haul; a thra fyddont hwy 
yn sefyll yno, cauant y drysau, a 
phreniant: a mi a osodais wylwyr 
o drigolion Jerusalem, pob un yn 
ei wyliadwriaeth, a phob un ar 
gyfer ei dŷ. 

4 A'r ddinas oedd ehang a mawr ; 
ac ychydig bobl ynddi: a'r tai nid 
oeddynt wedi eu hadeiladu. 

5 $ A'm Duw a roddodd yn fy 
nghalon gynnull y pendefigion, y 
tywysogion hefyd, a'r bobl, i'w cyf- 
rif wrth eu hachau. A mi a gefais 
lyfr achau y rhai a ddaethai i fynu 
yn gyntaf, a chefais yn ysgrifenedig 
ynddo, 

6 “Dyma feibion y dalaeth, y rhai a. 
ddaeth i fynu o gaethiwed y gaeth- 
glud a gaethgludasai Nebuchodo- 
nosor brenhin Babilon, ac a_ddy- 
chwelasant i Jerusalem, ac ìi Judah, 
pob un i'w ddinas ei hun; 


yn 
CRIST 
Cylch 
445. 





4mab yng 
nghuf- 
raith, 


5 Neu, fy 
maltterion, 


Cylch 
596. 
a Ezra2,1, 
&c, 








Achau y rhoi a ddacth 
Cyn 7 Y rhai a ddaethant gyd â Zoro- 
en babel: Jesua, Nehemïah, * Azari- 
556. ah, Raamïah, Nahamani, Mordecai, 
2Neu, _ |Bilsan, Mispereth, Bigfai, Nehum, 
saen' |Baanah. Dyma rifedi dynion pobl 
Ezra 2. 2. 


S9 Neu, 
Bani. 


4 Neu, 
Jora. 


5 Neu, 
Gibbar, 


6 Neu, 
Azmafeth. 


T Neu, 
Ciriath- 
arim. 


b Edrych 
al.12. 


Israel ; 

8 Meibion Paros, dwy fil cant a 
deuddeg a thri ugain. 

9 Meibion Sephatïah, tri chant a 
deuddeg a thri ugain. 

10 Meibion Arah, chwe chant a 
deuddeg a deugain. 

ll Meibion Pahath-Moab, o feib- 
ion Jesua a Joab, dwy fil ac wyth 
gant a thri ar bymtheg. 

12 Meibion Elam, mil dau cant a 
phedwar ar ddeg a deugain. 

13 Meibion Zattu, wyth gant a 
phump a deugain. 

14 Meibion Zaccai, saith gant a 
thri ugain. 

15 Meibion *Binnui, chwe chant 
ac wyth a deugain. 

16 Meibion Bebai, chwe chant ac 
wyth ar hugain. 

l7 Meibion Azgad, dwy fil tri 
chant a dau ar hugain. 

18 Meibion Adonicam, chwe chant 
a saith a thri ugain, 

19 Meibion Bigfai, dwy fil a saith 
a thri ugain. 

20 Meibion Adin, chwe chant a 
phymtheg a_ deugain. 

21 Meibion Ater o Hezecïah, tri 


.|ar bymtheg a phedwar ugain, 


22 Meibion Hasum, tri chant ac 
wyth ar hugain. 

23 Meibion Besai, tri chant a 
phedwar ar hugain. 

24 Meibion * Hariph, cant a deu- 
ddeg. 

25 Meibion * Gibeon, pymtheg a 
phedwar ugain. 

26 Gwŷr Bethlehem a Netophah, 
cant ac wyth a phedwar ugain, 

27 Gwŷr Anathoth, cant ac wyth 
ar hugain. 

28 Gwŷr Beth-asmafeth, dau a 
deugain. 

29 Gwŷr "Ciriath-jearim, Cephi- 
rah, a. Beeroth, saith gant a thri a 
deugain. 

30 Gwŷr Ramah a Gaba, chwe 
chant ac un ar hugain. 

31 Gwŷr Michmas, cant a dau ar 
hugain, 

32 Gwŷr Bethel ac Ai, cant a thri 
ar hugain. 

33 Gwŷr Nebo arall, deuddeg a 
deugain. 

34 Meibion PElam arall, mil dau 


495 


NEHEMIAH, VII. 


cant a phedwar ar ddeg a_deu- 
ain. 

35 Meibion Harim, trì chant ac 
ugain, 

36 Meibion Jericho, tri chant a 
phump a deugain. 

37 Meibion Lod, Hadid, ac Ono, 
saith gant ac un ar hugain. 

38 Meibion Senaah, tair mil naw 
cant a deg ar hugain. ; 

39 Y Yr offeiriaid: meibion “Je- 
daiah, o dŷ Jesua, naw cant a thri 
ar ddeg a thri ugain. 

40 Meibion *Immer, mil a deu- 
ddeg a deugain, 

41 Meibion * Pasur, mil dau cant 
a saith a deugain. 

42 Meibion fHarim, mil a dau ar 
bymtheg. 

43 $ Y Lefiaid: meibion Jesua, o 


Cadmiel, ac o feibion * Hodefah, |* 


pedwar ar ddeg a thri ugain. 

44 $ Y cantorion: meibion Asaph, 
cant ac wyth a deugain. 

45 T Y porthorion: meibion Sâl- 
um, meibion Ater, meibion Talmon, 
meibion Accub, meibion Hatita, 
meibion Sobai, cant a thri ar bym- 
theg ar hugain. 

46 4 Y Nethiniaid : meibion Siha, 
mebigg Hasupha, meibion Tabba- 
oth, 

47 Meibion Ceros, meibion Sïa, 
meibion Padon, 

48 Meibion Lebanah, meibion Ha- 
gaba, meibion Salmai, 

49 Meibion Hanan, meibion Gìdel, 
meibion Gahar, 

50 Meibion Reaiah, meibion Re- 
sin, meibion Necoda, 

5l Meibion Gazzam, meibion Uz- 
za, meibion Phaseah, 

59 Meibion Besai, meibion Meu- 
nim, meibion Nephisesim, 

53 Meibion Bacbuc, meibion Ha- 
cupha, meibion Harhur, 

54 Meibion Baslith, meibion Me- 
hida, meibion Harsa, 

55 Meibion Barcos, meibion »ise- 
ra, meibion Thamah, 

56 Meibion Nesïah, meibion Ha- 
tipha. 

57 Meibion gweision Solomon : 
meibion Sotai, meibion Sophereth, 
meibion Perida, 

58 Meibion Jaala, meibion Dar- 
con, meibion Gìdel, 

59 Meibion Sephatïah, meibion 


Hattil, meibion Pochereth o Se- 


baim, meibion ? Amon. 
60 Yr holl Nethiniaid, a meibion 


gyntaf o Babilon. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
596. 


cì Chron, 
A.,T. 

dì Chron. 
24,14, 

e Edrych 


1 Chron, 9, 
12.a24,9, 


f 1 Chron. 
Z4, 8, 


Ezra 9. 9. 


9 Neu, Am. 





| Y rhai a ddacth o Babilon. 


gweision Solomon, ocd4 dri chant 
a deuddeg a phedwar ugain. 

61 EA'r rhai hyn a ddaethant i 
fynu o Tel-melah, Tel-haresa, Cerub, 
Adon, ac Immer: ond ni fedrent 
ddangos tŷ eu tadau, na'u *hiliog- 
aeth, ai o Israel 4r oeddynt. 

62 Meibion Delaiah, meibion To- 
bïah, meibion Necoda, chwe chant 
a dau a deugain, 

63 9 Ac o'r offeiriaid: meibion 
Habaiah, meibion Cos, meibion 
barzìlai, yr hwn a gymmerth tm 
o ferched Barzìlai y Gileadiad yn 
wraig, ac a alwyd ar eu henw 
hwynt. 

64 Y rhai hyn a geisiasant eu 
hysgrifen 4m mlith yr achau, ond 
nis cafwyd: am hynny y * bwriwyd 
hwynt allan o'r offeiriadaeth. 

65 A'r *Tirsatha a ddywedodd 
wrthynt, na fwyttâent o'r pethau 
sancteiddiolaf, hyd oni chyfodai 
offeiriad âg Urim ac â Thummim. 

66 «I Yr holl gynnulleidfa ynghyd 
oedd ddwy fil a. deugain fri chant 
a thri ugain. 

67 Heb law eu gweision hwynt a'u 
morwynion, y rhai hynny oedd saith 
mil tri chant a dau ar bymtheg ar 
hugain : a chanddynt hwy yr oedd 
dau cant a phump a deugain o gan- 
torion ac o gantoresau. 

68 Eu meirch hwynt oedd saith 
gant ac un ar bymtheg ar hugain ; 
a'u mulod yn ddau cant a phump a 
deugain ; 

69 Y camelod oedd bedwar cant 
a phymtheg ar hugain; yr asynod 
ocdd chwe mil saith gant ac ugain. 

70 T A “rhai o'r tadau pennaf a 
roddasant tu ac at y gwaith. Y 
Tirsatha a roddodd i'r trysor fil o 
ddracmonau aur, deg a deugain o 
phïolau, pîm cant a deg ar hugain 
o wisgoedd offeiriaid. 

71 A rhai o'r tadau pennaf a rodd- 
asant i drysor y gwaith ugain mil o 
ddracmonau aur, a dwy fil a deu- 
cant o bunnau o arian. 

72 A'r hyn a roddodd y rhan ar- 
all o'r bobl oedd ugain mil o ddrac- 
monau aur, a dwy fil o bunnau yn 
arian, a saith a thri ugain o wisg- 
oedd offeiriaid. 

7/3 Ar offeiriaid, ar Lefiaid, a'r 
porthorion, a'r cantorion, a rhat o'r 
bobl, a'r Nethiniaid, a holl Israel, a 
drigasant yn eu dinasoedd. A phan 
ddaeth y seithfed mis, 47 oedd meib- 
lon Israel yn eu dinasoedd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
Bo. 


€ Ezra 2,560, 





















































2 Neu, 
hachau. 


$ Heb. 
halogwyd. 


4 Neu, 
lywydd. 


6 Heb. 
rhan. 
h pen. 8. 9. 


Cylch 
636. 





«96 


NEHEMIAH, VHI. 


'wrth yr holl bobl, * Y mae heddyw 





Darllen y gyfraith. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
442. 























PENNOD VIII. 
1 Duwiol arfer gwrandaw a ddarllen y gyf- 


raith. 9 Nehemïah, ac Ezra, a'r Lefiaid, 

yn cysuro y bobl. 19 Parodrwydd y bobl $|, 

wrandaw, ac â ddysgu. 16 Cadw gwyl y 

pebyll. 

'R holl *bobl a ymgasglasant o 
un fryd i'r heol oedd o flaen 
Pporth y dwfr, ac a ddywedasant 
wrth Ezra “yr ysgrifenydd, am 
ddwyn llyfr cyfraith Moses, yr hon 
a orchymynasai yr ARGLWYDD i 
Israel. 

2 Ac Ezra yr offeiriad a ddug y 
gyfraith o flaen y gynnulleidfa o 
wŷr, a gwragedd, a phawb a'r a oedd 
yn “medru gwrandaw yn ddeallus, 
ar y dydd cyntaf o'r seithfed mis. 

3 Ac efe a ddarllenodd ynddo ar 
wyneb yr heol oedd o flaen porth 
y dwfr, o'r “bore hyd hanner dydd, 
ger bron y gwŷr, ar gwragedd, 
ar rhai oedd yn medru deall: a 
chlustiau yr holl bobloedd oedd yn 
gwrandaw ar lyfr y gyfraith. 

4 Ac Ezra yr ysgrifenydd a safodd 
ar *bulpud o goed, yr hwn a wnelsid 
i'r peth Ayn; a chyd âg ef y safodd 
Mattithïah, a Sema, ac Anaiah, ac 
Uriah, a Hilcïah, a Maaseianh, ar ei 
law ddehau ef; a Phedaiah, a Mi- 
sael, a Malchïah, a Hasum, Hasba- 
danah, Zecharïah, a Mesilam, ar ei 
law aswy ef. 

5 Ac Fzra a agorodd y llyfr *yng 
ngŵydd yr holl bobl; (canys yr oedd 
efe oddi ar yr holl bobl;) a phan 
agorodd, yr holl bobl a safasant. 

6 Ac Ezra a fendithiodd yr AR- 
GLWYDD, y DUw mawr. A'r holl 
bobl a attebasant, Amen, Amen, 
gan ddyrchafu eu dwylaw: a hwy 
a ymgrymmasant, ac a addolasant 
yr ARGLWYDD â'u hwynebau tu a'r 
ddaear. 

7 Jesua hefyd, a Bani, Serebïah, 
Jamin, Accub, Sabbethai, Hodïah, 
Maaseiah, Celita, Azarïah, Jozabad, 
Hanan, Pelaiah, ar Lefiaid, oedd 
yn dysgu y gyfraith i'r bobl, a'r 
bobl yn sefyll yn eu lle. 

8 A hwy a ddarllenasant yn eglur 
yn y llyfr, ynghyfraith DDUw ; gan 
osod «(l«m y synwyr, fel y deallent 
wrth ddarllen. 

9 T A Nehemïah, efe yw y *'Tir-| “wdd, 
satha, ac Ezra yr offeiriad a'r ys-| pen 10.1. 
grifenydd, a'r Lefiaid y rhai oedd 
yn dysgu y bobl, a ddywedasant 





aEzrao.l. 


b pen, 3, 26. 
c Ezra 7. 6. 


2 Heb. 
deall. 


$Heb. 
goleu. 


4Heb. 
dwrr. 


9 Heb, 
y'ngcelwg. 


d Ntuun. 29. 
1: u 


yn sanctaidd i'r ARGLWYDD eich 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
442. 


o Deut. 16. 
14, 15, 





f Es, 9. 10, 
22 


D.&11,10. 


17 Neu, 
ddysgu. 


£ Lef. 23. 
Deut. 16. 
13 


b. Lef, 23. 4. 


t Deut, 31. 
10, &c, 


8lIcb. gwa- 
y. harddiad, 
k Lef, 23, 


uUs 





Cadw gwyl y pebyll. 


Duw ; *na alerwch, ac na wylwch: 
eanys yr holl bobl oedd yn wylo 
pan glywsant eiriau y gyfraith. 

10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ewch, bwyttêwch y breision, ac yf- 
wch y melysion, ac fanfonwch ran- 
nau i'r hwn nid oes ganddo ddim 
yn barod ; canys y mae heddyw yn 
sanctaidd i'n Harglwydd: am hynny 
na thristêwch ; eanys llawenydd yr 
ARGLWYDD yw eich nerth chwi. 

ll A'r Lefiaid a ostegasant yr holl 
bobl, gan ddywedyd, Tewch: canys 
y dydd heddyw sydd sanctaidd, ac 
na thristêwch. 

12 A'r holl bobl a aethant i fwytta 
ac i yfed, ac i anfon ymaith rannau, 
ac i wneuthur llawenydd mawr; o 
herwydd iddynt ddeall y geiriau a 
ddysgasent hwy iddynt. 

13 1 A'r ail dydd, iadau pennaf yr 
holl bobl, yr offeiriaid, a'r Lefiaid, a 
ymgynnullasant at Ezra yr ysgrifen- 
ydd, 'i'w dysgu y'ngeiriau y gyfraith. 
. 14 A hwy a. gawsant yn ysgrifened- 
ig yn y gyfraith, yr hyn a orchymyn- 
asai yr ARGLWYDD trwy law Moses, 
£y dylai meibion Israel drigo mewn 
bythod ar wyl y seithfed mis ; 

15 Ac y dylent gyhoeddi, a gyrru 
gair trwy eu holl ddinasoedd, a thrwy 
Jerusalem, gan ddywedyd, Ewch i'r 
mynydd, a dygwch ganghennau 
olew-wydd, a changau pinwydd, a 
changau y myrtwydd, a changau y 
palmwydd, a changhennau o'r pren- 
nau cauadfrig, ìi wneuthur bythod, 
fel y 94mae yn ysgrifenedig. 

16 1 Felly y bobl a aethant allan, 
ac a'w dygasant, ac a wnaethant 
iddynt fythod, bob un ar ei nen, ac 
yn eu cynteddoedd, ac y'nghyntedd- 
oedd tŷ Dpuw, ac yn heol porth y 
dwfr, ac yn heol porth Ephraim. 


'J7 A holl gynnulleidfa y rhai 


a ddychwelasent or caethiwed, a 
wnaethant fythod, ac a eisteddasant 
yn y bythod: canys er dyddiau Jo- 
sua mab Nun hyd y dydd hwnnw ni 
wnaethai meibion Israel felly. Ac 
yr oedd llawenydd mawr iawn. 

18 Ac E2ra a ddarllenodd yn llyfr 
cyfraith DpUw ' beunydd, o'r dydd 
cyntaf hyd y dydd diweddaf. A 
hwy a gynhaliasant yr wyl saith 
niwrnod; ac ar yr wythfed dydd j 
bw *cymmanfa, “yn ol y ddefod. 

PENNOD IX. 
1 Ympryd cyhoedd, ac edifeirwch y bobl. 4 Y 


Lefiaid yn gwneuthur duwîol gyf es o ddaioni 
Duw, a drygioni y boll. 


497 


NEHEMIAH, IX. 


NN ar y pedwerydd dydd ar 
hugain o'r *mis hwn, meibion 
Israel a ymgynnullasant mewn ym- 
pryd, ac mewn sachlïan, a ? phridd 
arnaddynt. 

2 A chad Israel a ymneillduasant 
oddi wrth bob “dïeithriaid, ac a saf- 
asant, ac a gyffesasant eu pechodau, 
ac anwireddau eu fadau. 

3 A chodasant i fynu yn eu lle, ac 
a “ddarllenasant yn llyfr cyfraith yr 
ARGLWYDD eu DUW, bedair gwaith 
yn y dydd; a phedair gwaith yr 
ymgyffesasant, ac yr ymgrymmas- 
ant ì'r ARGLWYDD eu Duw. 

4 4 Yna y safodd *ym mhulpud 
y Lefiaid, Jesua, a Bani, Cadmiel, 
Sebanïah, Bunni, Serebiah, Bani, a 
Chenani ; a gwaeddasant â llef uchel 
ar yr ARGLWYDD eu Duw: 

5 A'r Lefiaid, Jesua, a Chadmiel, 
Bani, Hasabnïah, Serebïah, Hodïah, 
Sebanïah, a Phethahïah, a ddywed- 
asant, Cyfodwch, bendithiwch yr 
ARGLWYDD eich DUW o dragy- 
wyddoldeb hyd dragywyddoldeb: 
a bendithier dy enw gogoneddus 
a dyrchafedig, goruwch pob ben- 
dith a moliant. 

6 Ti yn unig wyt ARGLWYDD: “(i 
a wnaethost y nefoedd, 'nefoedd y 
nefoedd, a'u “holl luoedd hwynt, y 
ddaear a'r hyn oll sydd arni, y mor- 
oedd a'r hyn oll sydd ynddynt; a thi 
sydd yn eu cynnal hwynt oll; a llu 
y nefoedd sydd yn ymgrymmu i fi. 

7 Ti yw yr ARGLWYDD DDUW, yr 
hwn a ddetholaist "Abram, ac a'i 
dygaist ef allan o Ur y Caldeaid, 
ac a roddaist iddo enw ' Abraham: 

8 A chefaist ei galon ef “yn ffydd- 
lawn ger dy fron di, ac a wnaethost 
! gyfammod âg ef, ar roddi yn ddïau 
i'w had ef wlad y Canaaneaid, yr 
Hefiaid, yr Amoriaid, a'r Pherez- 
iaid, ar Jebusiaid, a'r Girgasiaid; 
ac a gwblheaist dy eiriau: o her- 
wydd cyfiawn wyd. 

9 mGwelaist hefyd gystudd ein 


tadau yn yr Aipht; a thi "a wran-|»r 


dewaist eu gwaedd hwynt wrth y 
môr coch : 

10 A thi *a wnaethost arwyddion 
a rhyfeddodau ar Pharaoh, ac ar 
ei holl weision, ac ar holl bobl ei 
wlad ef: canys gwybuost i'r rhai 
hyn falchïo yn eu herbyn hwynt. 
A gwnaethost i ti enw, fel y gwelir 
y dydd hwn. 

11 PY môr hefyd a holltaist o'u 
blaen hwynt, fel y treiddiasant trwy 








Cyn 
CRIST 
445. 





8a pen, 8. 2. 
b Jos. 7, 6. 
Job 2, 12, 
c Ezra 10, 
pen. 19. 9, 
2Hb, 


meiwion 
dieithr, 


TY Sd, 


3 Neu, 
m”mngrisiau. 
Heb, 


eb, 
esgynfa. 


eGen.l.1. 
Dat, 14.7. 
f Deut, 10. 
14, 
1 Bren, 8. 


EGen,2.1l. 


h Gen. 11. 
l.a i2,l. 
ì Gen, 17. 5. 


k Gen, 15, 6. 


Gen, 12,7. 
a 15. 1s. 
a.17.7,9. 


m Exod. 2, 
O MU 


o Exod, 7, 
8,9, 10, 11, 
l2,a ]4, 


pennod. 


P Exod, 14. 
91, 22, 


Gweddi y Lefiaid, 


Cyffes o ddaioni Dww, 


Cyn 
CRIST 
445. 





8 Exod, 15. 
5, 10. 

r Exod. 13. 
o 


s Exod. 19. 
20. a 20, 1. 


$ Heb, 
gwirion- 
edd. 


t Exod, 16. 
14, 15. 

u Exod, 17. 
6 


Num. 20. 
9, &c. 


x Dent, 1. 8. 


6 Heb. 
godaell dy 


aw; 
Num, 14. 
90. 


5 Num. l4. 
â, 


6 Heb. Duw 
y maddeu- 


b Exod, 13, 
2r 
Num, 14. 
14. 
1 Oor. 10. 1. 


c Num. 11, 
Es. 63, 11. 
& Exod, 16. 


Jos. 5. 12, 
“Exod 17, 


f Deut, 2,7. 


E Deut. 8. 4, 
a. 29, 5, 


ganol y môr ar hyd sychdir; a'u 
herlidwyr a fwriaist i'r gwaelod, 
1fel maen i ddyfroedd cryfion : 

12 Ac 'a'u harweiniaist hwy liw 
dydd mewn colofn gwmmwl, a lliw 
nos mewn colofn dân, i oleuo iddynt 
hwy y ffordd yr oeddynt yn myned 
ar hyd-ddi. 

13 "Ti a ddisgynaist hefyd ar fyn- 
ydd Sinai, ac a ymddiddenaist â 
hwynt o'r nefoedd ; rhoddaist hef- 
yd iddynt farnedigaethau uniawn, 
a chyfreithiau * gwir, deddfau a gor- 
chymynion daionus : 

14 A'th Sabbath sanctaidd a hys- 
bysaist iddynt; gorchymynion hef- 
yd, a deddfau, a chyfreithiau a or- 
chymynaist iddynt, trwy law Moses 
dy was: 

15 * Bara hefyd o'r nefoedd a rodd- 
aist iddynt yn eu newyn, a "dwfr 
o'r graig a dynnaist iddynt yn eu 
syched; a thi a ddywedaist wrth- 
ynt, *y deuent i etifeddu y wlad a 
* dyngaist ar e rhoddi iddynt, 

16 Ond hwynt-hwy a'n tadau ni 
a falchïasant, ac a galedasant eu 
gwarrau, ac ni wrandawsant ar dy 
orchymynion di; 

l7 Ac a wrthodasant wrandaw, 
ac ni chofiasant dy ryfeddodau, y 
rhai a wnelsit ti erddynt; caled- 
asant hefyd eu gwarrau, a gosod- 
asant X ben arnynt i ddychwelyd i'w 
caethiwed yn eu cyndynrwydd: etto 
ti ydwyt “Dpuw parod i faddeu, 
“ graslawn, a thrugarog, hwyrfrydig 
1 ddigter, ac aml o drugaredd, ac 
ni wrthodaist hwynt. | 

18 Hefyd, *pan wnaethent iddynt 


.|lo toddedig, a dywedyd, Dyma dy 


dduw di yr hwn a'th ddug di i fynu 
o'r Aipht, a chablasent yn ddirfawr; 

19 Er hynny, yn dy aml dostur- 
iaethau, ni adewaist ti hwynt yn 
yr anialwch : Py golofn gwmmwl ni 
chiliodd oddi wrthynt trwy y dydd, 
i'w harwain hwynt ar hyd y ffordd; 
na'r golofn dân trwy y nos, ì oleuo 
iddynt, ac i ddangos y ffordd y 
cerddent ynddi. 

20 Dy “yspryd daionus hefyd a 
roddaist i'w dysgu hwynt, ac nid 
atteliaist dy “fanna rhag eu genau; 
“dwfr hefyd a roddaist iddynt yn 
eu syched. 

21 Felly f*deugain mlynedd y 
porthaist hwynt yn yr anialwch, 
heb fod arnynt eisieu dm: eu 
“gwisgoedd ni heneiddiasant, a'u 


traed ni chwyddasant, 


498 


NEHEMIAH, IX. 


22 A thi a roddaist iddynt fren- 
hiniaethau a phobloedd, a rhen- 
naist hwynt i gonglau. Felly hwy 


a drygionŵ y bobl. 


Cyn 
CRIST 
445. 


a feddiannasant wlad ^Sihon, a|'Num.2. 


gwlad brenhin Hesbon, a gwlad Og 
brenhin Basan. 

23 !Llïosogaist hefyd eu meibion 
hwynt fel sêr y nefoedd, ac a'u 
dygaist hwynt i'r wlad a ddywed- 
asit wrth eu tadau y deuent iddi 
i'w meddiannu. 

24 Felly Fy meibion a aethant i 
mewn, ac a feddiannasant y wlad, 
a thi a ddarostyngaist drigolion 
y wlad, y Canaaneaid, o'u blaen 
hwynt, ac a'u rhoddaist yn eu llaw 
hwynt, eu brenhinoedd hefyd, a 
phobloedd y wlad, fel y gwnaent 
1ddynt yn ol eu hewyllys. 

25 A hwy a emnillasant ddinasoedd 
cedyrn, a daear fras, ac a feddian- 
nasant dai llawn o bob daioni, py- 
dewau cloddiedig, gwinllannoedd, 
ac olew-wydd-lannoedd, a choed 
7 ffrwythlawn yn aml; a hwy a fwyt- 
tasant, ac a ddigonwyd, ac ìa frasâ- 
wyd, ac a ymhyfrydasant yn dy 
fawr ddaioni di. 

26 Etto hwy a anufuddhasant, ac 
a wrthryfelasant yn dy erbyn, ” tafl- 
asant hefyd dy gyfraith o'r tu ol 
i'w cefn, "a'th brophwydi a laddas- 
ant, y rhai a dystiolaethasent wrth- 


ynt am ddychwelyd attat; ac a|2.? 


gablasant yn ddirfawr. 
27 .Am hynny ti a'u rhoddaist 


hwynt yn llaw eu gorthrymwyr, y| & 


rhai a'u cystuddiasant: ac yn am- 
Ser eu cyfyngdra, pan waeddasant 
arnat, au gwrandewaist hwynt o'r 
nefoedd, ac yn ol dy aml dostur- 
iaethau rhoddaist iddynt achubwyr, 
yrhai a'u hachubasant o law eu 
gwrthwynebwyr. 

28 Ond pan lonyddodd arnynt, 
dychwelasant i wneuthur gioni 
yn dy ŵydd di: am hynny y gad- 
ewaist hwynt yn llaw eu gelynion, y 
rhai a arglwyddiaethasant arnynt: 
etto pan ddychwelasant, a gwaeddi 
arnat, tithau or nefoedd a wran- 
dewaist, ac a'u gwaredaist hwynt, 
yn ol dy dosturiaethau, lawer o am- 
seroedd. 

20 A thi a dystiolaethaist yn eu 
herbyn hwynt, i'w dychwelyd at dy 


gyfraith di: ond hwy a falchïasant,| 


ac ni wrandawsant ar dy orchymyn- 
ion, eithr pechasant yn erbyn dy 


2 


, 


Í Gen, 22, 
17. 


k Jos. 1. 2, 
&c, 


T Heb. 
ymborth. 
1 Deut, 32. 

15. 


m ] Bren, 
14, 9, 


nl Bren, 
18.4.a 19, 
10 


2 Chron. 
. 20, 21, 


o Barn, 2. 
14. a 3. 8, 
C. 


farnedigaethau, (Py rhai os gwna |PLf.15.5. 


dyn hwynt, efe fydd byw ynddynt,) 


Eu cyfammod difrifol. 


Cyn 
CRIST 
445. 





ct. 7. ôl. 
l Petr1.1l, 


8 Jer, 4. 27, 


t Exod. 34. 
6,7. 


2 Heb. a'n 
cafodd, 
neu, a'n 
goddi- 
weddodd, 


u Dan. 9, 14, 


8 Hcb. wrth, 
neu, vedi 
ei selio. 


2 Heb. oedd, | 


wrth selio. 


| a Edrych 
eh. 12. 
—2l. 


a * gwnaethant ysgwydd i gilio, ac a 
galedasant eu gwarrau, ac ni wran- 
dawsant. 

30 Er hynny ti a'u hoedaist hwynt 


.|flynyddoedd lawer, ac a dystiolaeth- 


aist “wrthynt trwy dy Yspryd ?' yn 
dy brophwydi; ond ni wrandaw- 
sant: am hynny y rhoddaist hwynt 
yn llaw pobl y gwledydd. 

31 Etto, er mwyn dy fawr drugar- 
eddau, ni *lwyr-ddifethaist hwynt, 
ac ni wrthodaisb hwynt; canys 
Duw graslawn a thrugarog ydwyt. 

32 Ac yn awr, O ein Duw ni, y 
Duw mawr, *cadarn, ac ofnadwy, 
yr hwn wyf yn cadw cyfammod a 
thrugaredd ; na fydded bychan o'th 
flaen di yr holl flinder “a ddi- 
gwyddodd i ni, i'n brenhinoedd, i'n 
tywysogion, ac i'n hoffeiriaid, ac i'n 
prophwydi, ac i'n tadau, ac i'th holl 
bobl, er dyddiau brenhinoedd As- 
syria hyd y dydd hwn. 

33 “Tithau ydwyt gyfiawn yn yr 
hyn oll a ddigwyddodd i ni: canys 
gwirionedd a wnaethost ti, a ninnau 
a, wnaethom yn annuwiol. 

34 Ein brenhinoedd hefyd, ein ty- 
wysogion, ein hoffeiriaid, a'n tadau, 
ni chadwasant dy gyfraith, ac ni 
wrandawsant ar dy orchymynion, 
na'th dystiolaethau, y rhai a dystiol- 
aethaist wrthynt. 

35 A hwy ni'th wasanaethasant yn 
eu brenhiniaeth, nac yn dy fawr dda- 
ioni a roddaist iddynt, nac yn y wlad 
ehang a bras yr hon a osodaist o'u 
blaen hwynt; ac ni ddychwelasant 
oddi wrth eu drwg weithredoedd. 

36 Wele ni heddyw yn weision; 
ac am y wlad a roddaist i'n tadau 
ni, ì fwytta ei ffrwyth a'i daioni, 
wele ni yn weision ynddi. 

37 A mawr yw ei thoreth hi i'r 
brenhinoedd a osodaist arnom ni am 
ein pechodau: ac arglwyddiaethu y 
maent ar ein cyrph, ac ar ein hani- 
feiliaid, yn ol eu hewyllys; ac yr 
ydym mewn cyfyngder mawr. 

38 Ac o herwydd hyn oll yr ydym 
yn gwneuthur cyfammod sicr, ac 
yn e4 ysgrifenu; ac 4 mae ein tywys- 
ogion, ein Lefiaid, an hoffeiriaid, 
* yn e selio. 

PENNOD X. 


1 Enwau y rhaî a seliasanl y cyfammod, rhwng 
Duw a'r boul._ 29 Pyngciau y cyfammod. 


'R rhai “a seliodd oedd, Nche- 
mïah y Tirsatha, mab Hacha- 
lîah, a Sidcïah, 
2 aSeraiah, Azarïah, Jeremïah, 


NEHEMIAH, X. 


3 Pasur, Amarïah, Malchïah, 
4 Hattus, Sebanïah, Mâluch, 
5 Harim, Meremoth, Obadïah, 
6 Daniel, Ginnethon, Baruch, 
7 Mesìlam, Abïah, Mïamin, 


8 Maaziïah, Bilgai, Semaiah : dyma 


yr offeiriaid. 

9 A'r Lefiaid : Jesua mab Azanïah, 
Binnui o feibion Henadad, Cadmiel; 

10 A'u brodyr hwynt; Sebaniïah, 
Hodïah, Celita, Pelaiah, Hanan, 

ll Micha, Rehob, Hasabiïah, 

12 Zaccur, Serebïah, Sebaniïah, 

183 Hodïah, Bani, Beninu. 

14 Pennaethiaid y bobl; ?P Paros, 
Pahath-Moab, Elam, Zattu, Bani, 

15 Bunni, Azgad, Bebai, 

16 Adonïah, Bigfai, Adin, 

17 Ater, Hizcïah, Azzur, 

18 Hodïah, Hasum, Besai, 

19 Hariph, Anathoth, Nebai, 

20 Magpïas, Mesìlam, Hezir, 

21 Mesezabeel, Sadoc, Jâdua, 

22 Pelatïah, Hanan, Anaiah, 

23 Hosea, Hananïah, Hasub, 

24 Hâlohes, Pileha, Sobec, 

25 Rehum, Hasabnah, Maaseiah, 

26 Ac Ahïah, Hanan, Anan, 

27 Mâluch, Harim, Baanah. 

28 * “A'r rhan arall o'r bobl, yr 
offeiriaid, y Lefiaid, y porthorion, y 
cantorion, y Nethiniaid, a phawb 
a'r a ymneillduasent oddi wrth bobl 
y gwledydd at gyfraith Dpuw, eu 
gwragedd hwynt, eu meibion, a'u 
merched, pawb ar a oedd a gwy- 
bodaeth ac a deall ganddo; 

29 Hwy a lynasant wrth eu brod- 
yr, eu pennaethiaid, ac $a aethant 
mewn rhaith a llw ar rodio y'nghyf- 
raith DDUW, yr hon a roddasid trwy 
law Moses gwas Duw : ac ar gadw 
ac ar wneuthur holl orchymynion 
yr ARGLWYDD ein Harglwydd ni, 
a'i farnedigaethau, a'i ddeddfau : 

30 Ac ar “na roddem ein merched 
i bobl y wlad: ac na chymmerem 
eu merched hwy i'n meibion ni: 

a1 fAc o byddai pobl y tir yn dwyn 


Enwau y rhai a'i seliasant. 


Cyn 
CRIST 
445, 





b Edrych 
Ezra 2, 3, 
&c 


pen, 7. 8, 
&c, 


c Ezra 2, 
96—43, 


d Ps. 119, 
106, 


e Exod, 84, 
Deut. 7. 3. 


f Exod, 20, 


marchnadoedd, neu ddim lluniaeth | Lef.23 


ar y dydd Sabbath i'w werthu, na 
phrynem ddm ganddynt ar y Sab- 
bath, neu ar y dydd sanctaidd; 


ac y gadawem heibio y “seithfed |s, 


flwyddyn, a" chodi pob * dyled. 

32 A ni a osodasom arnom ddeddf- 
au, ar i ni roddi traian sicl yn y 
flwyddyn, tu ag at wasanaeth tŷ ein 
DUW ni, 

33 A thu ag at 'y bara gosod, a'r 
bwyd-ofírwm gwastadol, a thu ag aty 


h Deut. 15. 
2 


$ Heb, Uaw, 


i Lef. 24, 5, 
&cc. 
Chron, 2. 





499 


Enwau preswylwyr 


a 29, 


Ymr 13. 


m Lef, 6,12, 


n Exod. 23, 
19, a 34, 26. 
Lef. 19. 29, 


? Num. 18, 
2o. 


2s Deut, 12, 
6, ll, 


BmMWmmW—mh sm .  ——— HF  _ GG h.h . . sr... 

o 3 

BzenecgErcHu 

- nTSNGSSE' O 

Fn ei rh 

RP NND BL ON 

— 
9o J o pe O 9? 
He» bo 


aad. 18, 
Matt. 4, 5. 
Eu Plc oas, 


Cyn 
CRI S Tr 
445. 
k Edrych b 
Num. 28, 


poeth-offrwm gwastadol, Ey Sabbath 
au, y newydd-loerau, a'r gwyliau ar- 
ennig, a thu ag at y cyssegredig 
bethan, a, thu ag at y pech-ebyrth, u 
wneuthur cymmod dros Israel; 
thu ag at holl waith tŷ ein Duw. 
34 A ni a fwriasom goelbrennau 
yr offeiriaid, y Lefiaid, a'r bobl, am 
' goed yr offrwm, fel y dygent hiw ynt 
i dŷ ein Duw ni, yn ol tai ein tadau 
ni, ar amserau nodedig, o flwyddyn 
i flwyddyn, i'w llosgi ar allor yr 
ARGLWYDD ein DUW, " fel y mae yn 
ysgrifenedig yn y gyfraith: 
35 Ac "Pi ddwyn blaen- ffrwyth ein 
tir, a blaen-ffrwyth o bob ffrwyth o 
bob pren, o flwyddyn i flwyddyn, ìi 
dŷ yr ARGLWYDD: 

36 A'r rhai cyntaf-anedig o'n meib- 
Ion, ac o'n hanifeiliaid, fel y maeyn 


ysgrifenedig 9yn y gyfraith, a chyn- 
o1. taf-anedigion ein gwartheg a'n def- 


aid, i'w dwyn i dŷ ein Duw, at yr 
offeiriaid sydd yn gwasanaethu yn 
nhŷ ein Duw ni. 

37 PA blaenion ein toes, a'n hoff- 
rymmau, a ffrwyth pob pren, gwin 


— '|ac olew, a ddygem at yr offeiriaid i 
gelloedd tŷ ein DUW, a “degwm ein 


tir i'r Lefiaid; fel y cai y Lefiaid 
hwythau ddegwm frwy holl ddinas- 
oedd ein llafur ni. 

38 A bydd yr offeiriad, mab Aaron, 
gyd â'r Lefiaid, "pan fyddo y Lefiaid 
yn degymmu: a dyged y Lefiaid i 
fynu ddegfed ran y degwm i dŷ ein 
Duw ni, i'r celloedd yn y trysordy. 

39 Canys meibion Israel a meibion 
Lefi *a ddygant offrwm yr ŷd, 
gwin, a'r olew, i'r ystafelloedd, lle 
mae llestri y cyssegr, ar offeiriaid 
sydd yn gwcini, a'r porthorion, a'r 
cantorion; ac nac ymwrthodwn â 
thŷ ein Dyw. 


PENNOD XI 
1 Y tywysogion, a'r rhaî a_ewyllysient, a'r 
degfed, gwr a ddewisid wrth goelbren, yn 
trigo yn Jerusalem. 9 Rhol o'u henwau 
hwynt. 20 Y boUl eraill. yn trigo mewn din- 
asoedd, eraill. 


THYWYSOGION y bobl a 
drigasant yn Jerusalem: a'r 
rhan arall o'r bobl a fwriasant goel- 
brennau i ddwyn un o'r deg i drigo 
yn Jerusalem *y ddinas sanctaidd, a 
naw rhan 2,fod yn y dinasoedd eraill. 
2 A'r bobl a fendithiasant yr holl 
wŷr a ymroddasent yn ewyllysgar i 
breswylio yn Jerusalem. 
3 $ A dyma bennaethiaid y dal- 
aeth, y rhai a drigasant yn Jerusa- 


NEHEMIAH, XI. 


lem: ond yn ninasoedd Judah pawb 
a drigasant yn eu meddiant o fewn 
eu dinasoedd, sef Israel, yr offeir- 
iaid, a'r Lefiaid, a'r » Nethiniaid, a 
c meibion gweision Solomon. 

4 A “rhai o feibion Judah ac o 
feibion Benjamin a drigasant yn Je- 
rusalem. O feibion Judah; Athaiah 
mab Uzzïah, fab Zecharïah, fab 
Amarïah, fab Sephatïah, fab Maha- 
laleel, o feibion “ Peres ; 

5 Maaseiah hefyd mab Baruch, fab 
Colhozeh, fab Hazaiah, fab Adaiah, 
fab J oiarib, fab Zecharïah, fab Siloni. 

6 Holl feibion Peres y rhai oedd 
yn trigo yn Jerusalem, oedd bedwar 
cant ac wyth a thri ugain O wŷr 
grymmus. 

7 A dyma feibion Benjamin; Sâlu 

mab Mesilam, fab Joed, fab 'Peda- 
iah, fab Colaiah, fab Maaseiah, fab 
Ithiel, fab Jesaiah. 

8 Ac ar ei ol ef Gabbai, Sâlai; 
naw cant ac wyth ar hugain. 

9 A Joel mab Zichri oedd swydd- 
og arnynt hwy: a Judah mab Se- 
nuah yn ail ar y ddinas. 

lO ífO'r offeiriaid: Jedaiah mab 
Joiarib, Jachin. 


ll Seraiah mab Hilcïah, fab Me-) 


sìlam, fab Sadoc, fab Meraioth, fab 
Ahitub, blaenor tŷ Dpuw. 

12 A'u brodyr y rhai oedd yn 
gweithio gwaith y tŷ, oedd wyth cant 
a dau ar hugain: ac Adaiah mab 
Jeroham, fab Pelalïah, fab Amsi, fab 
Zecharïah, fab Pasur, 'fab Malchïah, 

13 A'I frodyr, pennau-cenedl, dau 
cant a dau a deugain: ac Amasai 
mab Azareel, fab Ahazai, fab Mesì- 
lemoth, fab Immer, 

14 A'u brodyr hwynt, yn gedyrn o 
nerth, oedd gant ac wyth ar hug- 
ain: a Zabdiel mab * Haggcedolim 
yn swyddog arnynt. 

15 Ac o'r Lefiaid: Semaiah mab 
Hasub, fab Azricam, fab Hasabïah, 
fab Bunni. 

16 Sabbethai hefyd, a Jozabad, o 
bennaethiaid y Lefiaid, oedd, oruch- 
a gar y gwaith o'r tu allan i dŷ 

DpDyUw. 

17 Mattanïah hefyd mab Micha, 
fab Zabdi, fab Asaph, oedd bennaf 
i ddechreu tâl dïolch mewn gweddi: 
a Bacbucïah yn ail o'i frodyr; ac 
Abda mab Sammua, fab Galal, fab 
Jeduthun. 

18 Yr holl Lefiaid yn y ddinas 
sanctaidd, oedd ddau cant a phed- 
war a phedwar ugain, 


dinas Em...  unnmnnu Ma ——————— 





Cyn 
CR IS ST 
440. 
b Fzra 2, 
43. 
c Ezra 2, 
5D. 
d 1 Chron, 
9. 
e Gen, 38, 
29, 
|] 
| 


f 1 Uhron.9, 
10, &c. 


2 un o'r 
gwŷr 
maw?ts. 


£1 Chron, 
26. 29, 


Trigolion y dinasoedd eraill. 


Cyn 


19 A'r porthorion, Accub, Tal- 


CRIST mon, a'u brodyr *yn cadw y pyrth, 
Tr |0edd gant a deuddeg a thri ugain. 


9 Heb, 
y pyrth. 


h Edrych 
pen, 9, 26, 
4 Ophe. 


1 Edrych 
Ezra 6.8, 9. 
aT.20,&c.. 

6 Neu, 
rhan. 


k Gen, 38, 
90, 


6 Neu, hyd. 


Cylch 
5906. 
nEza el. 


b Edrych 
pen. 10, 
2Z—8,. 


20 4 A'r rhan arall o Israel, o'r 
offeiriaid ac o'r Lefiaid a drigent 
yn holl ddinasoedd Judah, pob un 
yn ei etifeddiaeth. 

21 h Ond y Nethiniaid oeddynt yn 
aros yn *y tŵr: Siha a Gispa oedd 
ar y Nethiniaid. 

22 A swyddog y Lefiaid yn Jeru- 
salem, oedd Uzzi mab Bani, fab 
Hasabïah, fab Mattanïah, fab Micha: 
o feibion Asaph, y cantorion oedd 
ar waith tŷ DpUw. 

23 Canys !gorchymyn y brenhin 
am danynt hwy oedd, fod * ordin- 
hâd safadwy i'r cantorion, dogn 
dydd yn ei ddydd. 

24 A Phethahïah mab Mesezabeel, 
o feibion “Zerah mab Judah, ocdd 
wrth law y brenhin ym mhob peth 
a, berthynai i'r bobl. 

25 Ac am y trefydd a'u meusydd, 
rhat o feibion Judah a drigasant 
yng Nghaer Arba ai phentrefi, ac 
yn Dibon a'i phentrefi, ac yn Jecab- 
seel a'i phentrefi, 

26 Ac yn Jesua, ac ym Moladah, 
ac yn Beth-phelet, 

27 Ac yn Hasar-sual, ac yn Beer- 
seba aii phentrefi, 

28 Ac yn Siclag, ac ym Mechonah 
ac yn ei phentrefi, 

29 Ac yn En-rimmon, ac yn Sa- 
reah, ac yn Jarmuth, 

30 Zanoah, Adìlam, a'u trefydd, 
Lachis a'i meusydd, yn Azecah aì 
phentrefi. A hwy a wladychasant o 
Beerseba hyd ddyffryn Hinnom. 

91 A meibion Benjamin o Geba 
a drigasant *ym Michmas, ac Aia, 
a, Bethel, a'u pentrefi, 

39 Yn Anathoth, Nob, Ananïah, 

33 Hasor, Ramah, Gittaim, 

34 Hadid, Seboim, Nebalat, 

35 Lod, ac Ono, 'glyn y crefft- 
wyr. 

36 Ac o'r Lefiaid 47 oedd rhannau 
yn Judah, ac yn Benjamin, 


PENNOD XII 
l Yr offeiriaid $ a'r Lefiaid. a ddaeth â fynu 
gyd â Zorobabel.. 10 Hiliogaelh yr offeiriaid. 
22 Rhai o'r Lefiaid pennaf. 21 Cyhoedd 
gyssegriad, murïau Jerusalem. 44 Gosod 


swyddau î'r offeiriaid ac ŷ'r Lefiaid yn y deml. 

YMA hefyd *yr offeiriaid a'r 

Lefiaid, y rhai a ddaethant 

i fynu gyd â Zorobabel mab Sala- 

thicl, a Jesua: sef PSeraiah, Jere- 
mïah, Ezra, 





NEHEMIAH, XII. 


3 *Sechanïah, *Rehum, *Meremoth, 

4 Ido, * Ginnetho, “ Abïah, 

5 “ Miamin, * Maadïah, Bilgah, 

6 Semaiah, a Joiarib, Jedaiah, 

7 9Sâlu, Amoc, Hilcïah, Jedaiah : 
dyma bennaethiaid yr offeiriaid a'u 
brodyr yn nyddiau 4Jesua. 

8 A'r Lefiaid : Jesua, Binnui, Cad- 
miel, Serebïah, Judah; a Mattanïah 
oedd ar y “gerdd, efe aì frodyr. 

9 Bacbucïah hefyd ac Unni, eu 
brodyr hwynt, oedd ar eu cyfer yn 
y gwyliadwriaethau. - 

10 9 A Jesua a genhedlodd Joia- 
cim, a Joiacim a genhedlodd Elïasib, 
ac Elïasib a genhedlodd Joiada, 

ll A Joiada a genhedlodd Jona- 
en a Jonathan a genhedlodd Jâ- 

ua. 

12 Ac yn nyddiau Joiacim, yr off- 
eiriaid Jy oedd bennau-cenedl: o 
Seraiah, Meraiah; o Jeremïah, Ha- 
nanïah ; 

13 O Ezra, Mesìlam; o Amarïah, 
Jehohanan ; 

l4 O Melichu, Jonathan; o Se- 
banïah, Joseph ; 

15 O Harim, Adna; o Meraioth, 
Helecai ; 

16 O Ido, Zecharïah; o Ginne- 
thon, Mesiìlam ; 

17 O Abïah, Zichri; o Miniamin, 
o Moadïah, Piltai; 

18 O Bilgah, Sammua; o Semaiah, 
Jehonathan ; 

19 Ac o Joiarib, Mattenai; o Je- 
daiah, Uzzi; 

20 O Sâlai, Câlai; o Amoc, Eber ; 

91 O Hilcïah, Hasabïah: o Je- 
daiah, Nethaneel. 

22 Y Y Lefiaid yn nyddiau Eli- 
asib, Joiada, a Johanan, a Jâdua, 
oedd wedi eu hysgrifenu yn bennau- 
cenedl: a'r offeiriaid, hyd deyrnas- 
iad Darïus y Persiad. 

93 Meibion Lefi, y pennau-cenedl, 
oedd wedi eu hysgrifenu yn llyfr 
*y chroniclau, hyd ddyddiau Joha- 
nan mab Elïasib. 

24 A phennaethiaid y Lefiaid, oedd 
Hasabïah, Serebïah, a2 Jesua mab 
Cadmiel, a'u brodyr ar eu cyfer, i 
ogoneddu ac i foliannu, fyn ol gor- 
chymyn Dafydd, gwr Duw, gwyl- 
iadwriaeth ar gyfer gwyliadwriaeth. 

25 Mattanïah, a Bacbucïah, Oba- 
dïah, Mesìlam, Talmon, Accub, 
oedd, borthorion, yn cadw gwyliad- 
wriaeth wrth * drothwyau y pyrth. 

26 Y rhai hyn oedd yn nyddiau 


Hiliogaeth yr offeiriaid. 
2 Amarïah, “Mâluch, Hattus, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
636. 


2 Neu, Meli- 
chu, ad. 14, 

9 Neu, Seba- 
nïah, ad. 
14 


4 Neu, Ha- 
rîm, ad. 15. 


65 Neu, 
Meraioth, 
ad, 15, 


o 


Neu, 
Ginnethon, 
ad. 16. 


c Luc 1. 5. 


2 Sef, 
psalmau 
diolch, 


e] Chron. 
9. 14, &c, 


fí1I Chron, 
a,25 
a 26. ; 


9 Neu, 
drysorau, 
neu, gym- 
manfdau. 


Oyssegru muriau Jerusalem. 





Joiacim mab Jesua, fab Josadace, ac 
yn nyddiau Nehemïah y tywysog, 
ac Ezra yr offeiriad a'r ysgrifenydd. 

27 4 Ac .y'nghyssegriad mur Jeru- 
salem y ceisiasant y Lefiaid o'u holl 
leoedd, iw dwyn i Jerusalem, i 
wneuthur y cyssegriad â gorfoledd, 
mewn dïolchgarwch, ac mewn cân, 
â symbalau, nablau, ac â thelynau. 

28 A meibion y cantorion a ym- 
gynnullasant o'r gwastadedd o am- 
gylch i Jerusalem, ac o drefydd 
Netophathi, 

29 Ac o dŷ Gilgal, ac o feusydd 
Geba ac Azmafeth : canys y cantor- 
ion a adeiladasent bentrefi iddynt 
o amgylch Jerusalem. 

30 Yr offeiriaid hefyd a'r Lefiaid 
a ymlanhasant; glanhasant hefyd y 
bobl, a'r pyrth, a'r mur. 

31 A mi a berais ìi dywysogion Ju- 
dah ddringo ar y mur; a gosodais 
ddwy /ntai fawr o rai yn molian- 
nu; a mynediad hj naill oedd ar y 
llaw ddehau ar y mur tu a phorth 
y dom: 

32 Ac ar eu hol hwynt yr aeth 
H ee a. hanner tywysogion Ju- 

ah, | 

33 Azarïah hefyd, Ezra, a Mesilam, 

34 Judah, a Benjamin, a Semaiah, 
a Jercmïah, 

395 Ac o fetbion yr offeiriaid “âg 
udgyrn, Zecharïah mab Jonathan, 
fab Semaiah, fab Mattanïah, fab 
Michaiah, fab Zaccur, fab Asaph; 

36 A'i frodyr ef, Semaiah, ac 
Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Ne- 
thaneel, a Judah, Hanani, âg ! offer 
cerdd Dafydd gwr Duw, ac Ezra 
yr ysgrifenydd o'u blaen hwynt. 

37 Ac wrth "borth y ffynnon, yr 
hon oedd ar eu cyfer hwynt, y 
dringasant ar "risiau dinas Dafydd 
yn nringfa y mur, oddi ar dŷ Da- 
fydd, hyd “borth y dwfr tu a'r 
dwyrain. 

38 A'r ail ffa? o'r rhai oedd yn 
moliannu, oedd yn myned ar eu 
cyfer hwynt, a minnau ar eu hol; 
a hanner y bobl oedd ar y mur, 
oddi ar P dŵr y ffyrnau, hyd “y mur 
llydan ; 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
696. 





440. 
£ Deut. 20. 
o. 
Ps. 90, tit, 


hb Edrych 
| ad. 38. 

ì pen. 2, llt 
a9.12. 
| 
Î 


k Num, 10. 
y. 


) 1 Chron. 
23. Es 


n pen. 3.15 


o pen. 3. 26, 
a$8.1,9,16. 


P pen, 3.11 


m pen.2. 14. 
uo 1D. 
8 pen. 2, 8, 


'2Brn, | 39 Ac oddi ar ' borth Ephraim, ac 
| spen.s.6. Odi ar *yr hen borth, ac oddi ar 
|*pen.3.3. |*borth y pysgod, a thŵr Hananeel, 

upen.3.1. |a “thŵr Meah, hyd borth y defaid; 





xpen.3.32. a2 hwy a safasant ym “mhorth y 
wyliadwriaeth. - 

40 Felly y ddwy /fnta4, y rhai oedd 

yn moliannu, a safasant yn nhŷ 


— 


502 


NEHEMIAH, XIII. 





Darllen y gyfraith. 


DDUW, a minnau, a hanner y swydd-| _ Cyn 
ogion gyd â mi: c^ 
41 Yr offeiriaid hefyd; Elïacim, | 
Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Eli- 
oenai, Zecharïah, Hananïah, âg ud- 





rm: 
o Maaseiah hefyd, a Semaiah, 
ac Eleazar, ac Uzzi, a Jehohanan, a 
Malchïah, ac Elam, ac Ezra. A'r 
cantorion a * ganasant yn groch, a 
Jazrahïah ew blaenor. 

43 A'r diwrnod hwnnw yr aberth- 
asant ebyrth mawrion, ac y llawen- 
hasant: canys Duw a'u llawenych- 
asai hwynt â llawenydd mawr: y 
gwragedd hefyd a'r plant a_orfol- 
eddasant: fel y clybuwyd llawen- 
ydd Jerusalem hyd ym mhell. 

44 $ A'r dwthwn hwnnw y gosod- 
wyd gwŷr ar gelloedd y trysorau, ar 
yr offrymmau, ar y blaen-ffrwyth, 
ac ar y degymmau, i gasglu iddynt 
hwy o feusydd y dinasoedd y rhan- 
nau cyfreithlawn i'r offeiriaid a'r 
Lefiaid: canys llawenydd Judah 
oedd ar yr offeiriaid ac ar y Lefiaid 
y rhai oedd yn sefyll yno. 

45 Y cantorion hefyd a'r porthor- 
ion a gadwasant wyliadwriaeth eu 
Duw, a gwyliadwriaeth y glanhâd, 
yn 7ol gorchymyn Dafydd, a Solo- 
mon ei fab. 

46 Canys gynt, yn nyddiau Da- 
fydd “Zac Asaph, yr oedd y pen- 
cantorion, a chaniadau canmoliaeth 
a moliant i DDUW. 

47 Ac yn nyddiau Zorobabel, ac 
yn nyddiau Nehemïah, holl Israel 
oedd yn rhoddi rhannau i'r can- 
torion, a'r porthorion, dogn dydd 
yn eì ddydd : a hwy a gyssegrasant | 
belhaw sanctaidd, Yr Lefiaid; *a'r |eNum.18. 
Lefiaid a'w cyssegrasant i feibion 


Aaron. 

PENNOD XIII. 

1 Darllen y gyfraith, a gyrru y bobl, gymmysg 
o blith Israel. 4 Nehemïah, pan ddychwel- 
odd, yn peri glanh&u yr ystafelloedd; 10 yn 
dwyn swyddau tŷ Dduw â well trefn, 15 yn 
llestair halogî y Sabbath, 23 a phrîodi gwrag- 
edd o estron genedl. 

DWTHWN hwnnw y dar- 
llenwyd yn llyfr Moses “lle y 


4 Heb. 
wnaethant 
eu clywed. 


7 1 Chron, 
29, a 26, 


£1 Chron, 
25.1, &c. 


t? 


clybu y bobl; a chafwyd yn ysgrif- | er 
enedig ynddo, *na ddylai yr Am- j^,Deut.28. 
moniad na'r Moabiad ddyfod ì gyn-| 
nulleidfa Duw yn dragywydd; 

2 Am na chyfarfuasent â meibion 
Israel â bara ac â dwfr, eithr Pcyf- |vNum.22. 
loczasent Balaam yn eu herbyn i'w! Jos.2t.9. 


melldithio hwynt: “etto ein Duw js Dent. 2. 
ni a drodd y felldith yn fendith. _. 


Adfer swyddau tŷ Dduw. 


Cyn 
CRIST 
445. 


d pon, 9. 2. 


3 A phan glywsant hwy y gyfraith, 
1hwy a neillduasant yr holl raì cym- 
mysg oddi wrth Israel. 

4 1 Ac o flaen hyn, Elïasib yr off- 
eiriad, yr hwn a osodasid ar ystafell 
tŷ ein Duw ni, cedd gyfathrachwr 
i Tobïah: 

5 Ac efe a wnaeth iddo ef ystafell 
fawr; ac yno y byddent o'r blaen yn 
rhoddi y bwyd-offrymmau, y thus, a'r 
llestri, a degwm yr ŷd, y gwin, a'r 

Ileb.pr_ | olew, “a orchymynasid eu rhoddi i'r 

orchymyn | Lefiaid, a'r cantorion, ar porthor- 
| y Lie. | ion, ac offrymmau yr offeiriaid. 
| 





8 IIcb,. 7r 





6 Ac yn hyn i gyd o amser ni 
bâm i yn Jerusalem: canys yn y 
ddeuddegfed flwyddyn ar hugain 
i Artaxerxes brenhin Babilon y 
deuthnm i at y brenhin, ac ym 
mhen £6a4m o ddyddiau y * cefais 
gennad gan y brenhin ; 

7 Ac a ddeuthum i Jerusalem, ac 
a ddeallais y drygioni a wnaethai 
Elïasib er Tobïah, gan wneuthur 
iddo ystafell y'nghynteddoedd tŷ 
Dpuw. 

8 A bu ddrwg iawn gennyf; am 
hynny mi a fwriais holÎ ddodrefn 
tŷ Tobïah allan o'r ystafeli. 

9 Erchais hefyd iddynt lanhâu yr 
ystafelloedd: a mi a ddygais yno 
drachefn lestri tŷ DpuUw, yr offrwm 
a'r thus. 

10 € Gwybâm hefyd fod “rhannau 
y Le6aid heb eu rhoddi tddymt: 
canys ffoisai y Lefiaid a'r cantorion, 
y rhai oedd yn gwneuthur y gwaith, 
bob un i'w 'faes. 

ll Yna “y dwrdiais y swyddogion, 
ac y dywedais, Paham y gwrthodwyd 
tŷ DDUw*? A mi a'u cesglais hwynt 
ynghyd, ac a'u gosodais yn eu “lle. 

12 Yna holl Judah a ddygasant 
ddegwm yr ŷd, a'r gwin, a'r olew, 
i'r trysordai. 

13 A mi a wneuthum yn drysorwyr 
ar y trysorau, Selemïah yr offeiriad, 
a Sadoc yr ysgrifenydd, a Phedaiah, 
o'r Lefiaid : a cher llaw iddynt hwy 
yr ocdd Hanan mab Zaccur, mab 
Mattanïah: canys ffyddlawn y cyf- 
rifid hwynt, ac arnynt hwy yr oedd 
rhannu i'w brodyr. 

14 hOofia fi, fy NUw, o herwydd 
hyn; ac na ddilea fy ngharedig- 
rwydd a wneuthum i dŷ fy Nuw, 
ac i'w wyliadwriaethau ef. 

15 f Yn y dyddiau hynny y gwel- 
ais yn Judah 'w yn sengi gwin- 
wryfau ar y Sabbath, ac yn dwyn 
i mewn ysgubau ŷd, ac yn llwytho 


Cylc 
424, 


4 Neu, 
gofynais, 


e Mal. 3,8. 


fN um. 35, 


E ad, 17, 25. 


6 lJeb. 
sefyllfa, 


h ad, 22, 31. 
pen, O. 19, 





603 


NEHEMIAH, XIII 


— 


Rhwystro halogi y Sabbath. 


asynod, gwin hefyd, a grawnwin, a 
ffigys, a phob beichiau, ac yn ewdwyn 
ìi Jerusalem ar y dydd Sabbath: a 
mi a dystiolaethais 434 eu herbyn ar 
y dydd y gwerthasant luniaeth. 

16 Y Tyriaid hefyd oedd yn trigo 
ynddi, ac yn dwyn pysgod, a phob 
peth gwerthadwy, y rhai yr oeddynt 
hwy yn ew gwerthu ar y Sabbath 
i feibion Judah, ac yn Jerusalem. 

17 Yna îy dwrdiais bendefigion 
Judah, ac y dywedais wrthynt, Pa 
beth drygionus yw hwn yr ydych 
chwi yn ei wneuthur, gan halogì y 
dydd Sabbath ? 

18 Onid fel hyn y gwnaeth eich 
tadau chwi? ac oni ddug ein Duw 
nì yr holl ddrwg hyn arnom ni, ac 
ar y ddinas hon? a chwithau ydych 
yn ychwanegu digofaint ar Israel, 
trwy halogi y Sabbath. 

19 A phan Fdywyllasai pyrth Je- 
rusalem cyn y Sabbath, yr erchais 
gau y dorau, ac a orchymynais nad 
agorid hwynt hyd wedi y Sabbath :| 
a mì a osodais ;«t o'm gweision | 
wrth y pyrth, ! 7 na ddelai baich i 
mewn ar ddydd y Sabbath. 

20 Felly y marchnadwyr, a gwerth- 
wyr pob peth gwerthadwy, a _let- 
tyasant o'r tu allan i Jerusalem 


Cyn 
CRYSGPU 
Cylch 
491. 


iad.11, 





k TLef, 29. 
a2, 





I Jer. 17. 21, 





unwaith neu ddwy. 


91 A mi a dystiolaethais yn eu 
herbyn hwynt, ac a ddywedais wrth- 
ynt, Paham yr ydych chwi yn aros 
dros nos wrth y mur? os gwnewch 
eilwaith, mi a estynaf fy llaw i'ch 
erbyn. O'r pryd hwnnw ni ddaeth- 
ant ar y Sabbath mwyach. 

22 A mi a ddywedais wrth y Lef- 
iaid, am "iddynt ymlanhâu, a dyfod 
i gadw y pyrth, gan sancteiddio y 
dydd Sabbath. "4m hyn hefyd j|na4.14, 31. 
cofia fi, fy Nuw, ac arbed fi yn ol 
9]lïaws dy drugaredd. 

93 T Yn y dyddiau hynny hefyd 
y gwelais Iuddewon "a brïodasent', 55. 
Asdodeesau, Ammoneesau, a Moab- | gytatiasai 
eesau, yn wragedd êddynt: 

24 A'u plant hwy oedd yn llefaru 
y maill hanner o'r Asdodiaeg, ac 
heb fedru ymddiddan yn iaith yr 
Iuddewon, ond yn ol tafodiaith *y 
ddeubar bobl. 

25 Yna yr ymrysonais â hwynt, ac 
y ?melldithiais hwynt; tarewais hef- 
yd rai o honynt, ac a bliciais eu 
gwallb hwynt: a mi au tyngais 
hwynt trwy DDUW, gan ddywedyd, 
Na roddwch eich merched i'w meib- 
ion hwynt, ac na chymmerwch o'u 


m pen. 12, 
90. 


6 Neu, 
amlder, 


&. 
o Wzra 9, 2, 


8 Hcb, y 
bobl a'r 
bobl. 


9 Neu, 
difenwais. 








— 
























Ahasferus yn gwneuthur 


Fl Bren,ll, 
a &c. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
o21. 





& pen. 8, 9. 


Cylch 
519. 


2 Neu, 
gleision. 


b Edrych 
en, 7. 8. 
zec. 29. 

41 


Amos 2 
a 6, 4, 


merched hwynt i'ch meibion, nac i 
chwi eich hunain. 

26 Onid o achos y rhai hyn y 
pechodd Solomon brenhin Israel? 


'|er Pna bu brenhin cyffelyb iddo eî 
.|ym mysg cenhedloedd lawer, 4 yr 


hwn oedd hoff gan ei DDUW, â 
Duw a'i gwnaeth ef yn frenhin ar 
holl Israel; ' etto gwragedd dïeithr 
a wnaethant iddo ef bechu. 

27 Ai arnoch chwi y gwrandâwn, 
i wneuthur yr holl ddrygioni mawr 
hwn, gan droseddu yn erbyn ein 
Duw, trwy brïodi gwragedd dïeithr? 

298 Ac un o feibion Joiada, mab 


ESTHER, I 


Elïasib yr arch-offeiriad, oedd ddaw 
i Sanbâlat yr Horoniad: yr hwn a 
ymlidiais i oddi wrthyf. 

29 O fy Nuw, “cofia hwynt, am 
Ziddynt halogi yr offeiriadaeth, a 
*chyfammod yr offeiriadaeth, a'r 
Lefiaid. 

30 Yna y glanheais hwynt oddi 


wrth bob estron; "gosodais hefyd |*, 


oruchwyliaethau i'r offeiriaid ac i'r 
Lefiaid, pob un yn ei waith; 

31 Ac at *goed yr offrwm mewn 
amserau nodedig, ac at y blaen- 
ffrwythau. J Cofia fi, O fy Nuw, er 
daioni, 


LLYFR ESTHER. 


PENNOD I. 

1 Ahasferus yn gwneuthur gwleddoedd, brenhîn- 
ol: 10 yn anfon ŵ gyrchu atto y frenhines 
Fasti; a hithau yn gwrthod dyfod, 15 Ahas- 
ferus, trwy gynghor Memuchan, yn gwneulth- 
ur cyfraith ar fod o'r gwŷr yn ben ar eu 
gwragedd. | 

YN nyddiau Ahasferus, (efe yw 

Ahasferus yr hwn oedd yn 
teyrnasu *o India hyd Ethiopia, 

sef ar gant a saith ar hugain o 

daleithiau ;) 

2 Yn y dyddiau hynny, pan eis- 
teddodd y brenhin Ahasferus ar or- 


seddfa ei frenhiniaeth, yr hon oedd 


yn Susan y brenhinllys, 

3 Yn y drydedd ílwyddyn o'i 
deyrnasiad, efe a wnaeth wledd i'w 
holl dywysogion a'i weision; cad- 
ernid Persia, a Media, y rhaglaw- 
iaid, a. thywysogion y taleithiau, 
oedd, ger ei fron ef: 

4 Fel y dangosai efe gyfoeth a 
gogoniant ei deyrnas, ac anrhyd- 
edd a phrydferthwch ei fawredd, 
ddyddiau lawer, sef cant a phed- 
war ugain o ddyddiau. 

5 Ac wedi gorphen y dyddiau 
hynny, y brenhin a wnaeth i'r holl 
bobl a gafwyd yn Susan y brenhin- 
llys, o'r mwyaf hyd y lleiaf, wledd 
dros saith niwrnod, ynghyntedd 
gardd palas y brenhin: 

6 Lle yr oedd llenni gwŷnion, 
gwyrddion, a “rhudd-gochion, wedi 
eu cylymmu â llinynnau sidan, ac 
â phorphor, wrth fodrwyau arian, a 
cholofnau marmor: ?y gwelŷau oedd 
o aur ac arian, ar balmant o faen 
grisial, a marmor, ac alabaster, a 
Jasinct. i 

7 Ac yfed dïod y7 oeddynt mewn 
llestri aur, a chyfnewid amryw 


504 


lestri, a gwin brenhinol lawer, yn 
ol *gallu y brenhin. 

8 Yr yfed hefyd oedd wrth ddefod, 
nid oedd neb yn cymmell: canys 
gosodasai y brenhin orchymym ar 
bob swyddwr o fewn ei dŷ, ar 
wneuthur yn ol ewyllys pawb. 

9 Y frenhines Fasti hefyd a wnaeth 
wledd i'r gwragedd 44 y brenhindy 
ocdd eiddo Ahasferus y brenhin. 

10 1 Ar y seithfed dydd, pan oedd 
lawen calon y brenhin gan win, efe a 
ddywedodd wrth Mehuman, Biztha, 
c Harbona, Bigtha, ac Abagtha, Ze- 
thar, a Charcas, y saith *ystafellydd 
oedd yn gweini ger bron y brenhin 
Ahasferus, 

ll Am gyrchu y frenhines Fasti o 
flaen y brenhin, yn y frenhinol 
goron, i ddangos i'r bobloedd ac i'r 
tywysogion ei glendid hi: canys 
glân yr olwg ydoedd hi. 

12 Ond y frenhines Fasti a wrthod- 
odd ddyfod wrth air y brenhin trwy 
law ei ystafellyddion: am hynny y 
llidiodd y brenhin yn ddirfawr, ai 
ddigllonedd ef a ennynodd ynddo. 

18 $ Yna y dywedodd y brenhin 
wrth y doethion “oedd yn gwybod yr 
amserau, (canys felly yr oedd arfer 
y brenhin tu ag at bob rhai a fydd- 
ai yn gwybod cyfraith a barn : 

14 A nesaf atto ef oedd, Carsena, 
Sethar, Admatha, Tarsis, Meres, Mar- 
sena, a Memuchan, *saith dywysog 
Persia a Media, fy rhai oedd yn gwel- 
ed wyneb y brenhin, ac yn eistedd 
yn gyntaf yn y frenhiniaeth ;) 

15 Beth sydd i'w wneuthur wrth y 
gyfraith i'r frenhines Fasti, am na 
wnaeth hi archiad y brenhin Ahas- 
ferus trwy law yr ystafellyddion ? 





gwleddoedd brenhinol. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
494. 


s pen. 6, 14. 


z pen, 10, 
94. 


X ad. 14, 22, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
519. 


8 Hob. llaw. 


c pen. 7. 9. 


Neu, 
eunuch. 


âd] Chron, 
12. 32. 


e Ezra T. 14, 
f2 Bren, 25 
19, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
519, 





6 dirmyg- 
awl. 


6 Heb. da 
fydd gan. 


E pen. S8. 8, 


b pen, 8, 9. 


THeb.a'i 
gyhoeddi o 
un yn ol 
tafodiaith 
€i bobl. 


918. 


Bwrw Fast, ymaith. 


ESTHER, II. 


Y brenhin yn hoffi Esther. 





16 Yna Memuchan a ddywedodd 
ger bron y brenhin a'r tywysogion, 
Nid yn erbyn y brenhin yn unig y 
gwnaeth Fasti y frenhines ar fai, ond 
yn erbyn yr holl dywysogion hefyd, 
ar holl bobloedd sydd trwy holl 
daleithiau y brenhin Ahasferus, 

17 Canys gweithred y frenhines 
a â allan at yr holl wragedd, fel y 
5tremygant eu gwŷr yn eu golwg 
eu hun, pan ddywedant, Y bren- 
hin Ahasferus a archodd gyrchu 
Fasti y frenhines o'i flaen; ond ni 
ddaeth hi. 

18 Arglwyddesau Persia a Media, 
y rhai a glywsant weithred y fren- 
hines, a ddywedant heddyw wrth 
holl dywysogion y brenhin. Felly 
y bydd mwy na digon o ddirmyg a 
digter. 

19 Os 6bydd boddlawn gan y 
brenhin, eled brenhinol orchymyn 
oddi wrtho ef, ac ysgrifener ef 

m mysg cyfreithiau y Persiaid a'r 


y 
Mediaid, fel na *throsedder ef, Na: 


ddêl Fasti 02wy ger bron y brenhin 
Ahasferus; a rhodded y brenhin 
ei brenhinfraint hi i'w chyfeilles 
yr hon sydd well na hi. 

20 A phan glywer gorchymyn y 
brenhin, yr hwn a wnelo efe, trwy 
ei holl frenhiniaeth, (yr hon sydd 
fawr,) yna yr holl wragedd a rodd- 
ant anrhydedd i'w gwŷr, or mwyaf 
hyd y lleiaf. 

21 A da oedd y peth y'ngolwg y 
brenhin a'r tywysogion; a'r brenhin 
a wnaeth yn ol gair Memuchan : 

22 Canys efe a anfonodd lythyrau 
i holl daleithiau y brenhin, ïe, Pi bob 
talaeth yn ol ei ysgrifen, ac at bob 
pobl yn ol eu tafodiaith eu hun ; ar 
fod pob gwr yn arglwyddiaethu yn 
ei dŷ ei hun ; a " chyhoeddi Ayn yn 
ol tafodiaith pob rhyw bobl. 


PENNOD II. 


1 Dewis brenhines â Ahasferus o fysg y gwyr- 
yfon glanaf. 5 Mordecai tadmaeth Esther. 
8 Hegaî yn gweled Esther yn well nag un o'r 
lleill. 12 Y modd y glanhêid y gwyryfon, ac 
yr aent ïì mewn at y brenhin. 15 Esther yn 
rhyngw bodd y brenhîn yn oreu, ac yn cael 
eì gwneuthur yn frenhines. 21 Mordecai yn 
datguddio bradwriaeth ; ac ysgrifenu hynny 
yn y chronìcl. 

EDI y pethau hyn, pan lon- 
yddodd digllonedd y bren- 
hin Ahasferus, efe a gofiodd Fasti, 

a'r hyn a wnelsai hi, a'r hyn a farn- 

asid arni. 

2 Am hynny gweision y brenhin, 

y rhai oedd yn gweini iddo, a ddy- 


oU 


a - - —c—_ ., ,  .p”,phrS.R . R RR R R_RRRX  R | R O 





Cyn 
CRIST 
518. 


wedasant, Ceisier i'r brenhin langc- 
esau teg yr olwg o wyryfon : 

3 A gosoded y brenhin swyddogion 
trwy holl daleithiau ei frenhiniaeth, 
a chasglant hwythau bob llangces 
dêg yr olwg, o wyryf, ìi Susan y 
brenhinllys, i dŷ y gwragedd, dan 
law *Hege ystafellydd y brenhin, 
ceidwad y gwragedd; a rhodder 
iddynt bethau i'w glanhâu: 

4 A'r llangces a fyddo da y'ngolwg 
y brenhin, a deyrnasa yn lle Fasti. 
A da oedd y peth hyn y'ngolwg y 
brenhin ; ac felly y gwnaeth efe. 

5 T Yn Susan y brenhinllys yr 
oedd rhyw Iuddew a'i enw Morde- 
cai, mab Jair, fab Simei, fab Cis, 
gwr o Jemini: 

6 * Yr hwn a ddygasid o Jerusalem 
gyd â'r gaethglud a gaethgludasid 
gyd â Jechonïah brenhin Judah, yr 
hwn a ddarfuasai i Nebuchodonosor 
brenhin Babilon ei gaethgludo. 

7 Ac efe a fagasai Hadassah, hon- 
no 44v Esther, ?merch ei ewythr ef ,ba4.15 
frawd ei dad ; canys nid oedd iddi 
dad na mam: a'r llangces oedd 
” weddeiddlwys, a glân yr olwg; a, 
phan fuasai ei thad ai mam hi 
farw, Mordecai ai cymmerasai hi 
yn ferch iddo. 

8.1 A phan gyhoeddwyd gair y 
brenhin ai gyfraith, pan gasglasid 
hefyd langcesau lawer i Susan y 
brenhinllys dan law Hegai, cymmer- 
wyd Esther i dŷ y brenhin, dan law 
Hegai ceidwad y gwragedd. 

9 A'r llangces oedd “dêg yn ei 
olwg ef, a hi a gafodd ffafr ganddo ; 
am hynny efe ar frys a barodd roddi 
iddi bethau i'w glanhâu, a'i rhan- 
nau, a rhoddi iddi saith o langcesau 
golygus, o dŷ y brenhin: ac efe a'i 
*symmudodd hi a'i llangcesau i'r 
Jan oreu yn nhŷ y gwragedd. 

10 <Ond ni fynegasai Esther ei 
phobl na'i chenedl: canys Mordecai 
a. orchymynasai iddi nad ynganai. 

11 A Mordecai a rodiodd beunydd 
o flaen cyntedd tŷ y gwragedd, i 
wybod *llwyddiant Esther, a pheth Heb 
a wnelid iddi, 

12 A phan ddigwyddai amser 
pob llangces i fyned i mewn at y 
brenhin Ahasferus, wedi bod iddi hi 
yn ol defod y gwragedd ddeuddeng 
mis, (canys felly y cyílawnid dydd- 
iau eu puredigaeth hwynt; chwc 
mis mewn olew myrr, a chwe mis 
mewn pêr-aroglau, a phethau eraill 
i Jlanhâu y gwragedd ;) 





8 Neu, He- 





96. 10. 
Jer,24,1. 





Heb.dêg , 
o bryd. 





2 Heb, dda, 


Heb. 
newidiodd. 


cad, 20, 


——— __ o _.-— sl o .___D ,___________,,ÔÂ1_Ô^ôw,,,__, 
co 
. 


Cylch 
910. 





gai, ad, 8. | 








Gwneuthur Esther yn frenhlwnes. 


Cyn 13 Yna fel hyn y deuai y llangces 
EN H, y brenhin; pa beth bynnag a 
15. | ddywedai hi am dano a roddid iddi, 





i fyned gyd â hi o dŷ y gwragedd i 
dŷ y brenhin, 

14 Gyd â'r hwyr yr âi hi i mewn, 
ar bore hi a ddychwelai i dŷ arall 
y gwragedd, dan law SaasgaZz, ys- 
íafellydd y brenhin, ceidwad y gor- 
dderchadon: ni ddeuai hì i mewn 
at y brenhin mwyach, oddi eithr i'r 
brenhin ei chwennych hi, ai galw 
hi wrth ec henw. 

Cyleh | 15 A phan ddigwyddodd am- 
am |ser Esther, "merch Abihail ewythr 

'”.. |Mordecai, yr hon a gymmerasai efe 
yn ferch iddo, i fyned i mewn at y 
brenhin, ni cheisiodd hi ddim ond 
yr hyn a ddywedasai Hegai, ystaf- 
ellydd y brenhin, ceidwad y gwrag- 
edd: ac Esther oedd yn cael ffafr 
y'ngolwg pawb ar oedd yn edyrch 
arni, | 

16 Felly Esther a gymmcrwyd at 
y brenhin Ahasferus, i'w frenhindy 
ef, yn y degfed mis, hwnnw 41v mis 
Tebeth, yn y seithfed flwyddyn o'i 
deyrnasiad ef. 

17 A'r brenhin a hoffodd Esther 

rhagor yr holl wragedd, a hi a gaf- 
'odd ffafr a charedigrwydd yn ei 
ŵydd ef rhagor yr holl wyryfon ; ac 
efe a osododd y deyrn-goron ar eì 
'phen hi, ac a'i gwnaeth yn fren- 
hines yn lle Fasti. 
_ 18 Yna y gwnaeth y brenhin wledd 
| fawr ì'w holl dywysogion a'i weision, 
sef gwledd Esther; ac efe a wnaeth 
5 ryddid i'r taleithiau, ac a roddodd 
roddion yn ol gallu y brenhin. 

19 A phan gasglwyd y gwyryfon 
yr ail waith, yna Mordecai ocdd yn 
eistedd ym mhorth y brenhin. 

20 “Nid oedd Esther yn mynegi ei 
chenedl, na'i phobl; megis y gor- 
chymynasai Mordecai iddi: canys 
Esther oedd yn gwneuthur yr hyn a 
ddywedasai Mordecai, fel cynt pan 
oedd hi yn ei meithrin gyd âg ef. 

21 “I Yn y dyddiau hynny, pan oedd 
Mordecai yn eistedd ym mhorth y 
brenhin, y llidiodd * Bigthan a The- 
res, dau o ystafellyddion y brenhin, 
sef o'r rhai oedd yn eadw y troth- 
wy, a cheisiasant estyn llaw yn er- 
byn y brenhin Ahasferus. 

22 A'r peth a wybu Mordecai ; ac 
efe a2 mynegodd i Esther y fren- 
hines; ac Esther a'4 dywedodd wrth 
y brenhin, yn enw Mordecai. 

23 A phan chwiliwyd y peth, fe a 





Cylch 
514, 


5 Heb. 
lonydd- 
wch, 


end, 10, 


6 Neu, 
Bigthana, 
pen, 6. 2. 


606 


ESTHER, III 


Haman yn ceisio 


gafwyd /el/y: am hynny y crogwyd 
hwynt ill dau ar bren. Ac ysgrif- 
enwyd 7472: mewn “llyfr chronicl 
ger bron y brenhin, 


PENNOD III. 


1. Anusferus yn dyrchafu Haman, ac yntau, am 
i Mordecai eî ddîystyru, yn ceisio dïal ar yr 
hoU, Iuddewon; '( ac yn bwrw coelbren; 9a 
thrwy enllib yn cael gan y Urenhin wneuthur 
cyfraith 4 ladd yr hoU Iuddewon. 

7 EDI y pethau hyn, y brenhin 

Ahasferus a fawrhaodd Ha- 

man mab Hammedatha yr Agagiad, 

ac a'i dyrchafodd ef; gosododd hef- 

yd ei orsedd-faingc ef goruwch yr 
holl dywysogion oedd gyd âg ef. 

2 A holl weision y brenhin, y rhai 
oedd ym mhorth y brenhin, oedd 
yn ymgrymmu, ac yn ymostwng i 
Haman; canys felly y gorchymyn- 
asai y brenhin am dano ef: ond 
nid ymgrymmodd Mordecai, ac nid 
ymostyngodd. 

2 Yna gweision y brenhin, y rhai 
oedd ym mhorth y brenhin, a ddy- 
wedasant wrth Mordecai, Paham yr 
ydwyt ti yn troseddu “gorchymyn 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
514, 


£ pen, 6. 1. 





Cylch 
510. 


aad, 2. 


y brenhin ? | 


4 Ac er eu bod hwy beunydd y 
dywedyd wrtho fe hyn, etto ni 
wrandawai efe arnynt hwy; am 
hynny y mynegasant i Haman, i 
edrych a safai geiriau Mordecai: 
canys efe a fynegasai iddynt mai 
Iuddew gydoedd cfe. 

5 A phan welodd Haman nad oedd 
Mordecai yn ymgrymmu, nac yn 
ymostwng iddo, Haman a lanwyd 
o ddigllonedd. 

6 Er hynny dïystyr oedd ganddo 
yn eì olwg ei hun estyn llaw yn 
erbyn Mordecai cì hunan; canys 
mynegasant iddo bobl Mordecai: 
am hynny Haman a geisiodd ddi- 
fetha yr holl Iuddewon, y rhai ocdd 
trwy holl frenbiniaeth Ahasferus, 
sef pobl Mordecai. 

7 î Yn y mis cyntaf, hwnnw| 510. 
yw mis Nisan, yn y ddeuddegfed 
ílwyddyn i'r brenhin Ahasfcrus, Pefe 
a barodd fwrw Pwr, (hwnnw jw, y 
coelbren,) ger bron Haman, o ddydd 
i ddydd, ac o íìs I fis, &yd. y dcu- 
ddegfed is, hwnnw 412 mis Adar. 

8 « A Haman a ddywedodd wrth 
y brenhin Ahasferus, Y mae rhyw 
bobl wasgaredig a gwahanedig ym 
mhlith y bobloedd, trwy holl dal- 
eithiau dy frenhiniaeth; “a'u cyf- 
reithiau hwynt sydd yn amraf- 
aelio oddi wrth yr holl bobl, ac nid 


b peu. 9, 22, 


c Ezra 4.13, 
Act. 16, 20, 


| 


difetha yr Iuddewon. 


Cyn 
CRIST 
510. 





2 Neu, cym- 


mwys. 
8 Heb, i'w 
difetha, 


4 Heb, 
bwysaf. 


d Gen, 41, 
â 


& 
e pen, 8. 2, 6. 


9 Neu, 


gorthrym-. 


uw7. 


f pen, 8, 9, 


£ pen. l, 22, 
a 49, 


h nen. 8. 12, 
&c. 


ípen, 8. ll, 


Edrych 


pen. 8. 15. 


ydynt yn gwneuthur cyfreithiau y 
brenhin ; am hynny nid * buddiol i'r 
brenhin eu dïoddef hwynt. 

9 O bydd boddlawn gan y brenhin, 
ysgrifener *am eu difetha hwynt: a 
deng mil o dalentau arian a *dalaf 
ar ddwylaw y rhaì a wnant y weith- 
red hon, i'w dwyn i drysorau y 
brenhin, 

10 A “thynnodd y brenhin “ei fod- 
rwy oddi am eì law, ac a'i rhoddes 
i Haman mab Hammedatha yr 
Agagiad, * gwrthwynebwr yr Iudd- 
ewon. 

ll A'r brenhin a ddywedodd wrth 
Haman, Rhodder yr arian i ti, a'r 
bobl, i wneuthur â hwynt fel y 
byddo da yn dy olwg. 

12 fYna y galwyd ysgrifenyddion 
y brenhin, yn y mis cyntaf, ar y 
í£rydydd dydd ar ddeg o'r mis hwn- 
nw, ac-yr ysgrifenwyd, yn ol yr 
hyn oll a orchymynasai Haman, at 
bendefigion y brenhin, ac at y duc- 
iaìd oed4 ar bob talaeth, ac at 
dywysogion pob pobl i bob talaeth 
£yn ol ei ysgrifen, ac af bob pobl 
yn ol eu tafodiaith; yn enw 
brenhin Ahasferus yr a a 
ac â modrwy y brenhin y seliasid 
hyn. 

13 A'r llythyrau a anfonwyd gyd 
â'r rhedegwyr i holl daleithiau y 
brenhin ; ì ddinystrio, i ladd, ac i 
ddifetha yr holl Iuddewon, yn ieu- 
aingc ac yn hen, yn blant ac yn 
wragedd, Pmewn un dydd, sef ar 
y trydydd dydd ar ddeg o'r deu- 
ddegfed mis, hwnnw 4w mis Adar, 
ac 'i ysglyfaethu eu hyspail hwynt. 

l4 Testun yr ysgrifen, i roi gor- 
chymyn ym mhob talaeth, a gy- 
hoeddwyd i'r holl bobloedd, i fod 
yn barod erbyn y diwrnod hwnnw. 

15 Y rhedegwyr a aethant, wedi cu 
cymmell trwy air y brenhin, a'r gor- 
chymyn a roddasid yn Susan y bren- 
hinllys.. Y brenhin Aefyd a Haman 
o eisteddasant i yfed, a “dinasydd- 
ion Susan oedd yn athrist, 

PENNOD IV. 

1 Mawr alar Mordecai a'r Iuddewon, 4 Hs- 
ther, pan wybu hynny, yn danfon al Morde- 
cai, ac yntau yn dangos iddi yr achos, ac yn 
ei chynghorŵ hâ ŵ eiriol drostynt hwy. 10 
llithau yn ymesgusodi, a Mordecai yn eì 
bygwth hi: 15 a hithau yn gosod ympryd, 
ac yn addaw eiriol drostynt. 

AN wybu Mordecai yr hyn oll 
a wnelsid, Mordecai a rwygodd 
ei ddillad, ac a wisgodd sachlïan 

“a lludw, ac a aeth allan i ganol y 


607 


— ESTHER, IV. 


ddinas, ac a waeddodd â chwerw- 
lef uchel. 

2 Ac efe a ddaeth hyd o flaen 
porth y brenhin: ond ni cheid dy- 
fod i borth y brenhin mewn gwisg 
o sach. 

3 Ac ym mhob talaeth a lle a'r y 
daethai gair y brenhin a'i orchymyn 
iddo, yr oedd galar mawr gan yr 
Iuddewon, ac ympryd, ac wylofain, 
ac oernad; a *llawer a orweddent. 
mewn sachlïan a lludw, 

4 W Yna llangcesau Esther a'i 
3 hystafellyddion hi a ddaethant ac 
a fynegasant Agynny iddi hì. A'r 
frenhines a dristaodd yn ddirfawr; 
a hi a ddanfonodd wisgoedd i ddill- 
adu Mordecai, ac ì dynnu ymaith 
ci sachlïan ef oddi am dano; ond ni 
chymmerai efe hwynt. 

5 Am hynny Esther a alwodd ar 
Hathach, 42 o ystafellyddion y bren- 
hin, yr hwn a osodasai efe î twasan- 
aclhu o'ì blaen hi; a hi a orchy- 
mynodd iddo am Mordecai, fynnu 
gwybod pa beth oedd hyn, ac am 
ba beth yr ydoedd hyn. 

6 Yna Hathach a aeth allan at 
Mordecai i heol y ddinas, yr hon 
sydd o flaen porth y brenhin. 

7 A Mordecai a fynegodd iddo yr 
hyn oll a ddigwyddasai iddo; a 
swm yr arian y rhaì a addawsai 
Haman eu talu i drysorau y bren- 


hin am yr Iuddewon, i'w difetha 


hwynt. 

8 Ac efe a roddodd iddo destun 
ysgrifen y gorchymyn a osodasid 
yn Susan i'w dinystrio hwynt, ì'w 
ddangos ì Esther, ac i'w fynegi 
iddi, ac i orchymyn iddi fyned i 
mewn at y'brenhin, i ymbil âg ef, 
ac i *ymnhedd o'i flaen ef dros ei 
phobl. 

9 A Hathach a ddaeth ac a fyneg- 
odd ìi Esther eiriau Mordecai. 

10 1 Ac Esther a ddywedodd wrth 
Hathach, ac a orchymynodd iddo 
ddywedyd wrth Mordecai ; 

11 Holl weision y brenhin, a phobl 
íaleithiau y brenhin, ydynt yn gwy- 
bod, mai pa wr bynnag, neu wraig, 
a ddelo 1 mewn at y brenhin i'r 
cyntedd nesaf i mewn, heb ei alw, 
bun o'i gyfreithiau ef yw ci farw- 
olaethu ef, oddi cithr yr hwn yr 
cestyno y brenhin y deyrn-wïalen 
aur iddo, fel y byddo byw: ac ni'm 
galwyd i ddyfod i mewn at y bren- 
hin, bellach er ys deng niwrnod ar 
hugain. 


aT EU RG Wu y yr gy CC I ay GC I HT 
—— ss — ————..  . — — —— ——--—-  s .— — 


Galar Mordecadt. 





sachlïan a 
3 Heb, 


lludw & 
daenid dan 
eunuch- 
iaid, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
OO 

2 Heb. 


4 erfyn. 


b Daa, 2. 9, 


c pen. 5, 2, 
a8. 4. 


ESTHER, V. 


Esther yn gwahodd, y brenhin a Haman ŵr wledd. 
Cyn 12 A hwy a fynegasant i Mordecai | 5 A'r brenhin a ddywedodd, Per-| _ Cyn 
“SH. eiriau Esther. wch i Haman frysio ìi wneuthur yn “ 


510. 13 Yna Mordecai a ddywedodd am 


iddynt atteb Esther; Na feddwl yn 
dy galon y dïengi 472 nhŷ y brenhin 
rhagor yr holl Iuddewon. 

14 O herwydd os tewi â sôn a wnei 
di y pryd hwn, esmwythdra ac ym- 
wared a d i'r Iuddewon o le 
arall, tithau a thŷ dy dad a gyfr- 
gollir: a phwy sydd yn gwybod ai 
o herwydd y fath amser a hwn y 
daethost ti i'r frenhiniaeth ? 

15 1 Yna Esther a ddywedodd am 
atteb Mordecai fel hyn; 

16 Dos, a chasgl yr holl Iuddewon 
a gaffer yn Susan, ac ymprydiwch 
drosoffi, na fwyttêwch hefyd ac nac 
yfwch dros “dridiau, nos na dydd: 
a minnau a'm llangcesau a ym- 
prydiaf felly: ac felly yr âf i mewn 
at y brenhin, yr hwn bet nid yw 
gyfreithlawn: ac *o derfydd am 
danaf, darfydded. 

17 Felly Mordecai a aeth ymaith, 
ac a wnaeth yn ol yr hyn oli a or- 
chymynasai Esther iddo, 


PENNOD V. 

1 Esther, wrth anturio ar fjafr y brenhin, yn 
cael eslyn allê y deyrn-wïaleu aur, ac yn 
gwahodd y brenhŷn a Haman ŵr wledd, 6A 
chwedi cael cysur gan y brenhin am y pelh 
yr oedd hî yn eî geisio, yn eu gwahodd hwy 
drannoeth 4 wledd. arall. 9 Haman yn 
falch o'i godiad, yn ddrwg ganddo fod Mor- 
deca yn eî ddŵystyru ef, 14 a thrwy gynghor 
Zeres yn gwneuthur crogbren îddo ef. 

C “ar y frydydd dydd, Esther 

a ymwisgodd mewn brenhinol 

wisgoedd, ac a safodd Pynghyn- 
tedd tŷ y brenhin o'r tu fewn, ar 
gyfer tŷ y brenhin: a'r brenhin 
oedd yn eistedd ar ei deyrn-gadair 
yn y brenhindy gyferbyn â drws 
y tŷ. 
2 A phan welodd y brenhin Es- 
ther y frenhines yn sefyll yn y cyn- 
tedd, hi a gafodd ffafr yn ei olwg 
ef: a'r ebrenhin a estynodd y deyrn- 
wïalen aur oedd yn ei law ef tu 
ag at Esther; ac Esther a nesaodd, 
ac a gyffyrddodd â phen y deyrn- 
wïalen. 

3 Yna y brenhin a ddywedodd 
wrthi, beth a fynni di, y frenhines 
Esther? a pha beth yw dy ddeisyf- 
iad? “hyd yn hanner y frenhiniaeth, 
ac fe a'i rhoddir i ti. 

4 A dywedodd Esther, O rhynga 
bodd i'r brenhin, deled y brenhin a2 
Haman heddyw i'r wledd a wneuth- 
um iddo. 


— 


403 


ol gair Esther. Felly y daeth y bren- 
hin a Haman i'r wledd a wnaethai 
Esther. 

6 4 *A'r brenhin a ddywedodd 
wrth Esther y'nghyfeddach y gwin, 
f Beth yr wyt ti yn ei ofyn, ac fe a 
roddir i ti? a pheth yr wyt ti yn 
ei geisio? gofyn hyd yn hanner y 
frenhiniaeth, ac fe a'i cwblhêir. 

7 Ac Esther a attebodd, ac a ddy- 
wedodd, Fy nymuniad a'm deisyf- 
iad gyw, 

8 O chefais ffafr y'ngolwg y bren- 
hin, ac o rhyglydda bodd i'r bren- 
hin roddi fy nymuniad, a gwneuth- 
ur fy neisyfiad; deled y brenhin a 
Haman i'r wledd a arlwywyf idd- 
ynt, ac y fory y gwnaf yn ol gair y 
brenhin. 

9 Yna Haman a aeth allan y 
dwthwn hwnnw yn llawen, ac yn 
hyfryd ei galon: ond pan wel- 
odd Haman Mordecai ym mhorth 
y brenhin, na chyfodasai efe, ac 
na syflasai erddo ef, Haman a gyf- 
lawnwyd o ddigllonedd yn erbyn 
Mordecai. 

I0 Er hynny Haman a ymat- 
taliodd; a phan ddaeth i'w dŷ ei 
hun, efe a anfonodd, ac a_^alw- 
odd am ei garedigion, a Zeres ei 
wraig. 

ll A Haman a adroddodd idd- 
ynt ogoniant ei gyfoeth, ac £aml- 
dra ei feibion, a'r hyn oll y mawr- 
hasai y brenhin ef ynddynt, ac fel 
y dyrchafasai y brenhin ef gor- 
uwch y tywysogion a gweision y 
brenhin. 

12 A dywedodd Haman hefyd, 
Ni wahoddodd Esther y frenhines 
neb gyd âr brenhin ir wledd a 
wnaethai hi, ond myfi; ac y fory 
hefyd y'm gwahoddwyd atti hi gyd 
âr brenhin. 

13 Ond nid yw hyn oll yn llesâu i 
mi, tra fyddwyf fi yn gweled Mor- 
decai yr Iuddew yn eistedd ym 
mhorth y brenhin. 

14 Yna y dywedodd Zeres ei 
wraig, ai holl garedigion wrtho, 
Parottôer pren o ddeg cufydd a 
deugain o uchder, ar bore dywed 
wrth y brenhin am grogi Morde- 
cai arno; yna dos gyd â'r bren- 
hin i'r wledd yn llawen. A da 
oedd y peth ger bron Haman, am 
hynnu efe a barottôdd hy crog- 

ren. 


Amrhydeddw Mordecai. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
510. 


PENNOD VI. 


1 Ahasferus wrth ddarllen yn y chronicl am y 
gwasanaeth da_a_ wnaethai Mordecai iddo, 
yn gofalu am wneuthur tâl iddo. 4& Haman 
wrth geisio peri crogi. Mordecai, mewn an- 
wybod yn rhoî cynghor â beri iddo gael 
parch, 2 yn cwyno mor drwch fuasaî, a'r 
eiddo eî hun yn dangos iddo eî dynged. 


NOSON honno cwsg y bren- 
hin a giliodd ymaith; am 


apen.2.23,., hynny efe a archodd ddwyn *^llyfr 


2 Neu, 
Bigthan, 
pen, 2. 21. 







b Edrych 
pen. ô. 1. 


3 Heb, 
anrhydedd, 


4 Heb, 
anrhydedd. 


cl Bren,l. 
9, 





coffadwriaethau hanesion yr amser- 
oedd; a darllenwyd hwynt ger bron 
y brenhin. 

2 Yna y cafwyd yn ysgrifenedig yr 
hyn a fynegasai Mordecai am 7? Big- 


1. thana a Theres, dau o ystafellydd- 


ion y brenhin, o'r rhaì oedd yn 
cadw y trothwy; sef y rhai a geis- 
iasent estyn llaw yn erbyn y bren- 
hin Ahasferus. 

3 A dywedodd y brenhin, Pa an- 
rhydedd neu fawredd a wnaed i 
Mordecai am hyn? A gweision y 
brenhin, sef ei weinidogion ef, a ddy- 
wedasant, Ni wnaed dim erddo ef. 

4 T A'r brenhin a ddywedodd, 
Pwy sydd yn y cyntedd? A Haman 
a ddaethai i Pzyntedd nesaf allan 
tŷ y brenhin, ìÌ ddywedyd wrth y 
brenhin am grogi Mordecai ar y 
pren a barottoisai efe iddo. . 

5 A gweision y brenhin a ddywed- 
asant wrtho, Wele Haman yn sefyll 
yn y cyntedd. A dywedodd y bren- 
hin, Deled i mewn. 

6 A phan ddaeth Haman i mewn, 
dywedodd y brenhin wrtho, Beth 
a wneir i'r gwr y mae y brenhin 
yn ewyllysio ei *anrhydeddu? Yna 
Haman a ddywedodd yn ei gal- 
on, ÍI bwy yr ewyllysia y brenhin 
wneuthur anrhydedd yn fwy nag 
i mi? 

7 A Haman a ddywedodd wrth y 
brenhin, Y gwr y mae y brenhin yn 
chwennych ei *anrhydeddu, 

8 Dygant y wisg frenhinol tddo, 
yr hon a wisg y brenhin, “a'r march 
y merchyg y brenhin arno, a rhodd- 
er y frenhinol goron am ei ben ef: 

9 A rhodder y wisg, a'r march, yn 
llaw un o dywysogion ardderchoccaf 
y brenhin, a gwisgant am y gwr y 
mae y brenhin yn chwennych ei an- 
rhydeddu, a pharant iddo farchog- 
aeth ar y march trwy heol y ddinas, 
a chyhoeddant o'i flaen ef, Fel hyn 
y gwneir i'r gwr y mae y brenhin 
yn chwennych ei anrhydeddu. 

10 Yna y brenhin a ddywedodd 


609 


ESTHER, VL 


wrth Haman, Brysia, cymmer y 
wisg ar march, fel y lleferaist, a 
gwna felly i Mordecai yr Iuddew, 
yr hwn sydd yn eistedd ym mhorth 
y brenhin: na âd *heb wneuthur 
ddim o'r hyn oll a leferaist. 

ll Felly Haman a gymmerth y 
wisg ar march, ac a wisgodd am 
Mordecai, ac a wnaeth hefyd iddo 
farchogaeth trwy heol y ddinas, ac 
a gyhoeddodd oii flaen ef, Fel hyn 
y gwneir i'r gwr y mae y brenhin 
yn mynnu ei anrhydeddu. 

12 7 A dychwelodd Mordecai i 
borth y brenhin. A Haman 4a frys- 
iodd i'w dŷ yn alarus, “wedi gor- 
chuddio ei ben. 

13 A Haman a adroddodd i Zeres 
ei wraig, ac i'w holl garedigion, yr 
hyn oll a ddigwyddasai iddo. Yna 
ei ddoethion, a Zeres ei wraig, a 
ddywedasant wrtho, Os o had yr 
Iuddewon 4 mae Mordecai, yr hwn 
y dechreuaist syrthio Oi flaen, ni 
orchfygi mo hono, ond gan syrthio 
y syrthi o'i flaen ef, 

14 Tra yr oeddynt hwy etto yn 
ymddiddan âg ef, ystafellyddion y 
brenhin a ddaethant, ac a gyrch- 
asant Haman ar frys i'r wledd a 
wnelsai Esther. 


PENNOD VIL 


1 Esther wrth wneuthur croesaw ŷr brenhin ac 
i Haman, yn gofyn eî heinioes eî hun a'i 
phoUl, 5 yn achwyn ar Haman, 'T a'r brenhin 
yn ei ddig, wrth glywed sôn am y crogbren 
a wnaelhai, Haman $ Mordecaî, yn peri eì 
grogî ef ar hwnnw. 

ELLY daeth y brenhin a Haman 
i “gyfeddach gyd âg Esther y 
frenhines. 

2 A dywedodd y brenhin wrth 
Esther drachefn yr ail dydd, * wrth 
gyfeddach y gwin, Beth yw dy ddy- 
muniad, Esther y frenhines? ac fe 
a roddir i ti; a pha beth yw dy 
ddeisyfiad? gofyn hyd yn hanner y 
deyrnas, ac fe a'i cwblhêir. 

3 A'r frenhines Esther a attebodd, 
ac a ddywedodd, O chefais ffafr yn 
dy olwg di, O frenhin, ac o rhy- 
glydda bodd i'r brenhin, rhodder i 
mi fy einioes ar fy nymuniad, a'm 
pobl ar fy neisyfiad. 

4 Canys P gwerthwyd ni, myfi a'm 
pobl, i'n “dinystrio, i'n lladd, ac i'n 
difetha: ond pe gwerthasid ni yn 
gaeth-weision ac yn gaeth-forwyn- 
ion, mi a dawswn â sôn, er nad yw 
y gwrthwynebwr yn cystadlu colled 
y brenhin. 


R 


Deisyfiad, Esther. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
510, 


6 Heb. 
$ ddm 
gwympo 
o'r, &c. 


d 2 Chron, 
26. 20. 
e 2 Sam, 15, 


Jer, 14, 3, 
â, 


2 Heb, yfed. 


a pen, ô. 6. 


b pen, 3. 9, 
a4.7. 

8 Neu, 

Jel y'n 
dinystr- 
ient, &c. 





Crogi Haman. 


ESTHER, VIII. 





Rhoi cennad vr Iuddewon 





Cyn 5 Y Yna y llefarodd y brenhin 
yc Ahasferus, ac y dywedodd wrth Es- 

509. |ther y frenhines, Pwy yw hwnnw? 
a pha le y mae efe, yr hwn *a glyw- 
ai ar ei galon wneuthur felly î 

6 A dywedodd Esther, Y gwrth- 
wynebwr a'r gelyn y4 yr Haman 
ddrygionus hwn. Yna Haman a 
ofnodd ger bron y brenhin ar 
frenhines. 

7 «I A'r brenhin a gyfododd yn ei 
ddigllonedd o gyfeddach y gwin, ac 
a acth ì ardd y palas: a Haman a 
safodd i ymbil âg Esther y frenhines 
am ei einioes; canys efe a welodd 
fod drwg wedi ei barottôi yn ei 
erbyn ef oddi wrth y brenhin. 

8 Yna y dychwelodd y brenhin o 
ardd y palas i dŷ cyfeddach y gwin. 
Ac yr oedd Haman wedi syrthio ar 
cy gwely yr oedd Esther arno. Yna 
y dywedodd y brenhin, Ai treisio y 
frenhines hefyd y mae efe yn tŷ gyd 
â mi? 9 Hwy yn gyntaf ag yr aeth 
y gair allan o enau y brenhin, hwy 
1a orchuddiasant wyneb Haman. 

9 A “Harbonah, un o'r ystafellydd- 
ion, a ddywedodd y'ngŵydd y bren- 
hin, Wele hefyd y crogbren a barot- 
tôdd Haman i Mordecai, yr hwn a 
lefarodd ddaioni am y brenhin, yn 
sefyll yn nhŷ Haman, yn ddeg cuf- 
ydd a deugain o uchder. Yna y 
dywedodd y brenhin, Crogwch ef 
ar hwnnw. 

10 Felly hwy a grogasant Haman 
ar y pren a barasai efe ei ddarparu 
i Mordecai. Yna digllonedd y bren- 
hin a lonyddodd. 


PENNOD VIII 
l Cyfodiad Mordecai. 9 Esther yn eŵriol am 
alw Uythyrau Haman yn eu hol. Y Ahas- 
ferus yn rhoi cennad i'r Tuddewon ŵ'w ham- 

ddiffyn eu hun. 125 Anrhydedd Mordecai, a 

llawenydd, yr Iuddewon, 

DWTHWN hwnnw y rhodd- 

odd y brenhin Ahasferus i'r 
frenhines Esther dŷ Haman gwrth- 
wynebwr yr Iuddewon. A Mordecai 
a ddaeth o flaen y brenhin; canys 
Esther a fynegasai “beth oedd efe 
iddi hi. 

2 A'r brenhin a dynnodd ymaith 
by fodrwy a gymmerasai efe oddi 
wrth Haman, ac ai rhoddodd i 
Mordecai, Ac Esther a osododd 
Mordecai ar dŷ Haman. 

3 1 Ac Esther a lefarodd drachefn 
ger bron y brenhin, ac a syrthiodd 
wrth ei draed ef; wylodd hefyd, ac 
ymbiliodd âg ef am fwrw ymaith 


4 Heb. y 
llanicodd eî 
galon ef 
wneuthur. 


5 Neu, 
y'ngŵydd, 


c pen. l. 6. 


6 Cyn gyn- 
(af ag, &c, 


d Job 9, 21, 
e pên. l, 10. 


& pen. 2, 7, 


b pen. 2. 10. 


910 





ddrygioni Haman yr Agagiad, ai 


Cyn 
Gi . CRIST 
fwriad yr hwn a fwriadasai efe yn | “cyn 


erbyn yr Iuddewon. 

4 A'r ebrenhin a estynodd y deyrn- 
wïalen aur tu ag at Esther. Yna 
Esther a gyfododd, ac a safodd o 
flaen y brenhin, 

5 Ac a ddywedodd, O bydd bodd- 
lawn gan y brenhin, ac o chefais 
ffafr o'i flaen ef, ac od ydyw y peth 
yn iawn ger bron y brenhin, a min- 
nau yn gymmeradwy yn ei olwg ef; 
ysgrifener am alw yn ol lythyrau 
bwriad Haman mab Hammedatha 
yr Agagiad, *y rhai a ysgrifenodd 
efe ì ddifetha yr Iuddewon sydd 
trwy holl daleithiau y brenhin. 

6 Canys pa fodd y gallaf edrych 
ar y drygfyd a gaiff fy mhobl? a 
pha fodd y gallaf edrych ar ddi- 
fetha fynghenedl? . 

7 I A'r brenhin Ahasferus a ddy- 
wedodd wrth Esther y frenhines, ac 
wrth Mordecai yr Iuddew, Wele, tŷ 
Haman a roddais i Esther, a hwy a'i 
crogasant ef ar y pren, am iddo es- 
tyn ei law yn erbyn yr Iuddewon. 

8 Ysgrifenwch chwithau hefyd 
dros yr Iuddewon fel y gweloch yn 
dda, yn enw y brenhin, ac inseliwch 
â modrwy y brenhin: canys yr ys- 
grifen a ysgrifenwyd yn enw y bren- 
hin, ac a seliwyd â modrwy y bren- 


510. 
cpen, 4, ll, 
dea 2, 





2 Neu, yr 
hwn a ys- 
grifenodd « 
ddinystrio, 
&c, 


hin, ni all neb ei dattroi. Mn 
9 *Yna y galwyd ysgrifenyddion y| 121, 

brenhin yr amser hwnnw yn y tryd-| "^^ 
ydd mis, hwnnw 4w y mis Sifan, ar 
y trydydd dydd ar hugain o hono, ac 

| ysgrifenwyd, yn ol yr hyn oll a or- 
chymynodd Mordecai, at yr Iudd- 
ewon, ac at y rhaglawiaid, y pen- 
naduriaid hefyd, a thywysogion y 
taleithiau, y rhai oedd 'o India hyd |fpen.1.1. 
Ethiopia, se/7 cant a saith ar hugain 
o daleithiau, “i bob talaeth wrth ei|5menl. 


ysgrifen, ac a& bob pobl yn ol en 
tafodiaith: at yr Iuddewon hefyd 
yn ol eu hysgrifen hwynt, ac yn ol 
eu tafodiaith. 

10 Ac efe a ysgrifenodd yn enw y 
brenhin Ahasferus, ac a'ê seliodd â 
modrwy y brenhin; ac a anfonodd 
lythyrau gyd â'r rhedegwyr yn 
marchogaeth ar feirch, dromedar- 
iaid, mulod, ac ebolion cesig: 

ll 7yrwy y rhai y caniattaodd y 
brenhin i'r Iuddewon, y rhaì oedd 
ym mhob dinas, ymgynnull, a_sef- 
yll am eu heinioes, I ddinystrio, i 
ladd, ac i ddifetha holl allu y bobl 
a'r dalaeth a osodai arnynt, yn blant 


— 


se] 
bo 
* 
— mì Ŵ. 2. _—_—_ — Ŵ y.p, ÏŴ,,,,____H_5ÔÔ_ÔA^Ô^A^ô^_^_^_^_^Ô^_^Ô^Ŵ_ŴWÔweCcRA EA.AmAB Dn.,..,.,.,., .,... _ ______...,.____,,_.......,,.._.....c.c.—m—— 





i'w hamddiffyn ew hunain, 


Cyn |ac yn wragedd, ac ^i ysglyfaethu 
eu hyspail hwynt; 
12 'Mewn un dydd, trwy holl dal- 
h Edrych. | eithiau y brenhin Ahasferus, sef ar 
me ly trydydd dydd ar ddeg o'r deu- 
| yen. 513, ddegfed mis, hwnnw gyw mis Adar. 


13 Testun yr ysgrifen, i roddi. 


3 Heb. ddar-| gorchymyn ym mhob talaeth, a *gy- 
guldiwJd | hoeddwyd i bob rhyw bobl; ac ar 
fod yr Iuddewon yn barod erbyn y 
diwrnod hwnnw i ymddïal ar eu 
gelynion. 

14 Y rhedegwyr, y rhai oedd yn 
marchogaeth y dromedariaid ar 
mulod, a aethant ar frys, wedi eu 
gyrru trwy air y brenhin; ar gor- 
chymyn a roddasid yn Susan y 
brenhinllys. 

15 A Mordecai a aeth allan o 
ŵydd y brenhin mewn brenhinol 
wisg o rudd-goch, a gwŷn, ac â 
choron fawr o aur, ac mewn dillad 
sidan a phorphor; a “dinas Susan 
a, orfoleddodd ac a lawenychodd : 

16 Tr Iuddewon yr oedd goleuni, 
a llawenydd, a hyfrydwch, ac an- 
rhydedd. 

l7 Ac ym mhob talaeth, ac ym 
mhob dinas, lle y daeth gair y bren- 
hin a'i orchymyn, yr oedd llawen- 
ydd a hyfrydwch gan yr Iuddewon, 
gwledd Aecfyd a diwrnod daionus: a 
llawer o bobl y wlad a aethant yn 
Iuddewon ; oblegid arswyd yr Iudd- 
| 
| 


k Edrych 
pen. 9. 15, 


ewon a syrthiasai arnynt hwy. 


PENNOD IX. 


1 Yr Iuddewon, (trwy fod y lywodraethwyr, 
rhag ofn Mordecai, yn eu helpio hwynt,) yn 
lladd eu gelynion, a deng mab Haman. 11 
Ahasferus, ar ddymuniad Esther, yn can- 
iattâu diwrnod elto â ladd, ac 4 grogï meib- 
îon Haman. 20 Gwneuthur dau ddiwrnod 
y Pwrîm yn wyliau, 

ELLY *yn y deuddegfed mis, 
hwnnw 4w mis Adar, ar y tryd- 
ydd dydd ar ddeg o hono, pan noes- 
aodd gair y brenhin a'i orchymyn 

i'w cwblhâu; yn y dydd y gobeith- 

iasai gelynion yr Iuddewon y caent 

íuddugoliaethu arnynt, (ond yn y 

gwrthwyneb i hynny y bw, canys 

yr Iuddewon a arglwyddiaethasant 
| ar cu caseion ;) 

2 Yr Iuddewon a ymgynnullasant 
yn eu dinasoedd, trwy holl daleith- 
iau y brenhin Ahasferus, i estyn 
llaw yn erbyn y rhai oedd yn ceisio 
niwed iddynt: ac ni safodd neb yn 
eu hwynebau; canys eu harswyd a 
syrthiasai ar yr holl bobloedd. 

3 A holl dywysogion y taleithiau, 


Cylch 
9092. 





| a pen. 8. 12, 





6ll 


ESTHER, IX. 


a'r pendefigion, a'r duciaid, a'r rhai 
oedd yn gwneuthur y gwaith oedd 
eiddo y brenhin, oedd yn cynnorth- 
wyo yr Iuddewon: canys arswyd 
Mordecai a syrthiasai arnynt hwy. 

4 Canys mawr oedd Mordecai yn 
nhŷ y brenhin, ai glod ef oedd yn 
myned trwy yr holl daleithiau: o 
herwydd y gwr hwn Mordecai oedd 
yn myned rhagddo, ac yn cynnyddu. 

5 Felly yr Iuddewon a darawsant 
eu holl elynion â dyrnod y cleddyf, a 
lladdedigaeth, a distryw ; a gwnaeth- 
ant i'w caseion yn ol eu hewyllys 
eu hun, 

G6 Ac yn Susan y brenhinllys, yr 
Iuddewon a laddasant ac a ddifeth- 
asant bîm cant o wŷr. 

7 Parsandatha hefyd, a Dalphon, 
ac Aspatha, 

8 Poratha hefyd, ac Adalïa, ac 
Aridatha, 

9 Parmasta hefyd, ac Arisai, Arì- 
dai hefyd, a Bajezatha, 

10 Deng mab Haman mab Ham- 
medatha, gwrthwynebwr yr ludd- 
ewon, a laddasant hwy: Pond nid 
estynasant eu llaw ar yr anrhaith. 

II Y dwthwn hwnnw nifer y 
lladdedigion yn Susan y brenhindy 
a ddaeth ger bron y brenhin. 

12 A dywedodd y brenhin wrth 
Esther y frenhines, Yr Iuddewon 
o laddasant ac a ddifethasant yn 
Susan y brenhinllys, bîm cant o 
wŷr, a deng mab Haman; yn y 
rhan arall o daleithiau y brenhin 
beth a wnaethant Awwy? “beth gan 
hynny yw dy ddymuniad? ac fe 
a roddir i ti; a pheth yw dy 
ddeisyfiad ym mhellach ac fe a1 
gwneir. 

13 Yna y dywedodd Esther, O 
rhyglydda bodd i'r brenhin, caniat- 
tâer y fory i'r Iuddewon sydd yn 
Susan wneuthur yn ol y gorchymyn 
heddyw: a chrogant ddeng mab 
Haman ar y pren. 

14 A'r brenhin a ddywedodd am 
wneuthur felly, a'r gorchymyn a 
roddwyd yn Susan: a hwy a grog- 
asant ddeng mab Haman. 


ac i ladd eu gelynion. 


Cyn 
CRIST 


509. 





b Edrych 
pen. $, 11, 


15 Felly yr Iuddewon, y rhai oedd | 


yn Susan, a ymgynnullasant ar y 
pedwerydd dydd ar ddeg o fis Adar 
hefyd, ac a laddasant drì chant o 
wŷr yn Susan: *ond nid estynasant 
eu llaw ar yr yspail. 

16 A'r rhan arall o'r Iuddewon, y 
rhai oedd yn nhaleithiau y brenhin, 
a ymgasglasant, ac a safasant am eu 


d ad, 16, 


Gorfoledd yr Iuddewon. 


heinioes, ac a gawsant lonyddwch 
gan eu gelynion, ac a_ laddasant 
bymtheng mil a thri ugain o'u cas- 
eion: ond nid estynasant eu llaw 
ar yr anrhaith. 

17 Ar y trydydd dydd ar ddeg o 
fis Adar 4 bu hyn, ac ar y pedwer- 
ydd dydd ar ddeg *o hono y gor- 
phwysasant, ac y cynhaliasant ef yn 
ddydd gwledd a gorfoledd. 

18 Ond yr Iuddewon, y rhai oedd | 
yn Susan, a ymgynnullasant ar y 
trydydd dydd ar ddeg o hono, 
ac ar y pedwerydd dydd ar ddeg 
o hono; ac ar y pymthegfed o 
hono y gorphwysasant, a gwnaeth- 
ant ef yn ddydd cyfeddach a lla- 
wenydd. 

19 Am hynny Iuddewon y pentrefi, 
iy rhai oedd yn trigo mewn dinas- 
oedd heb gaerau, oedd yn cynnal y 
| pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis 
| Adar, *mewn llawenydd a chyfedd- 
ach, ac yn ddiwrnod daiìonns, ac fi 
anfon rhannau i'w gilydd. 

20 4 A Mordecai a ysgrifenodd y 
geirian hyn, ac a anfonodd lythyrau 
at yr holl Iuddewon oedd trwy holl 
| daleithiau y brenhin Ahasferus, yn 
agos ac ym mhell, 

21 I ordeinio iddynt gadw y ped- 
werydd dydd ar ddeg o fis Adar, 
a'r pymthegfed dydd o hono, bob 
blwyddyn ; 

22 Megis y dyddiau y cawsai yr 
| Íuddewon ynddynt lonydd can eu 
gelynion, ar mis yr hwn a ddy- 
| chwelasai iddynt o dristwch i lawen- 
ydd, ac o alar yn ddydd daionus: 
gan eu cynnal hwynt yn ddyddiau 
gwledd a llawenydd, a phawb “yn 
anfon anrhegion i'w gilydd, a rhodd- 
ion i'r rhai anghenus. 

23 A'r Iuddewon a gymmerasant 
arnynt wneuthur fel y dechreuas- 
ent, ac fel yr ysgrifenasai Mordecai 
attynt. 

24 Uanys Haman mab Hamme- 
datha yr Agagiad, gwrthwynebwr 
yr holl Iuddewon, a arfaethasai yn 
erbyn yr Iuddewon, am eu difetha 
hwynt; ac “efe a fwriasai Pwr, 


h pen. 3.7. 
*Hee. hwnnw yw y coelbren, i'w * dinystr- 
ys8ig0. u a: < 
|io hwynt, ac i'w difetha: 
ì ad. 13, 14. | 


Cyn 
CRIST 

Cylc 

009, 





509. 


2 Heb, 
ynddo. 





e Deut. 16. 
11, 14, 

f Neh. 8, 
10, 12, | 





8 Neh. 8, 
11 


| 





aac a an an a CC NAW A SH Fu —  ———_—— ua 


25 A iphan ddaeth * Esther o 
&c a flaen y brenhin, efe a archodd trwy 
4He.»a. |lythyrau, ddychwelyd ei ddrwg- 
fwriad ef, yr hwn a fwriadodd efe 


yn erbyn yr Iuddewon, ar ei ben 


r———————_— nM ——————_ wu ui,._"_ nm en. adn an Main cu FR GYLLID A ud dyu IA gu un da 


ESTHER, X. 


ei hun; âi grogi ef a'i feibion ar 
y pren. 

26 Am hynny y galwasant y dydd- 
iau hynny Pwrim, ar enw y *Pwr: 
am hynny, o herwydd holl eiriau 
Fy llythyr hwn, ac o herwydd y 
peth a welsent hwy am y peth hyn, 
a'r peth a ddigwyddasai iddynt, 

27 Yr Iuddewon a ordeiniasant, ac 
a gymmerasant arnynt, ac ar eu had, 
ac ar yr holl rai oedd yn un â hwynt, 
$na phallai bod cynnal y ddau ddydd 
hynny, yn ol eu hysgrifen hwynt, ac 
yn ol eu tymmor, bob blwyddyn: 

28 Ac y bydda? y dyddiau hynny 
i'w cofio, ac i'w cynnal trwy bob 
cenhedlaeth, a phob teulu, pob tal- 
aeth, a phob dinas; se/'na phallai, 
y dyddiau Pwrim hynny o fysg yr 
Iuddewon, ac na ddarfyddai eu 
coffadwriaeth hwy o blith eu had. 

29 Ac ysgrifenodd Esther y fren- 
hines merch Abihail, a Mordecai yr 
Iuddew, trwy eu holl rym, i sicrhâu 
ail lythyr y Pwrim hwn. 

30 Ac efe a anfonodd lythyrau at. 
yr holl Tuddewon, trwy y cant ar, 
saith dalaeth ar hugain o frenhin- 
iaeth Ahasferus, â geiriau heddwch 
a gwirionedd ; 

31 I sicrhâu y dyddian Pwrim 
hynny yn eu tymhorau, fel yr or- 
deiniasai Mordecai yr Iuddew, ac 
Esther y frenhines, iddynt hwy, ac! 
fel yr ordeiniasent hwythau * dros- 
tynt eu hun, a thros eu had, eiriau | iau. 
yr ymprydiau a'u gwaedd. 

32 Ac ymadrodd Esther a cadarn- 
haodd achosion y dyddiau Pwrim 
hynny: ac ysgrifenwyd Aym mewn. 


llyfr. 
PENNOD X. 

1 Mawredd Ahasferus, 9 a chyfodiad Mordecai. 
'R brenhin Ahasferus a osododd 
dreth ar y wlad, ac ar ynys- 
oedd y môr. | 
2 A holl weithredoedd ei rym ef, a'i | 
gadernid, a hysbysrwydd o fawredd | 
| 








Mordecai, â'r hwn y mawrhaodd y 
brenhin ef, onid ydynt hwy yn ys- 
erifenedig yn llyfr chronicl bren- 
hinoedd Media a Phersia ? | 

3 Canys Mordecai yr Iuddew oedd 
yn nesaf i'r brenhin Ahasferus, ac. 
yn fawr gan yr Iuddewon, ac yn 
gymmeradwy ym mysg llïaws ei 
frodyr; yn ceisio daioni i'w bobl, 
ac yn dywedyd «m heddwch i'w | 
holl 7*hiliogaeth. 





2 had. 


| 
Gwyl y Pwrim. | 


Cyn 
CRIST 
509. 





5 Sef, coel- 
bren. 


k ad. 20. 


6 Heb. nad 
elai heibio. 


T Heb. nad 
elai heibio. 


8 Heb. dros 
eu heneid- 


Cylch 


O. 











Z Tybir mai 
Moses y8- 
grifenodd 
Lyfr Job 
tra yr oedd 

ym mhÌlith 
| y Midian- 
iaid, 


Cyn 
CRIST 
' Cylch 
50). 


a Ezec. l4, 
14. 


Iago 6.11. 
9 pen. 2. 3. 


Neu, 
anifeiliaid, 
neu, 


4 Neu, 
hwsmon- 
naeth. 


c1 Bren.21. 
10, 13. 


âdpen.2.l, 


e1 Bren,22. 


canol. 


f pen, 2. 2. 
Matt. 12, 
42. 

1 Petr 5,8. 

7 Heb 


eb, 
roddaist tî 
dy galon. 





“LLYFR JODb. 


PENNOD I. 

1 Sancteiddrwydd Job, a'i gyfoeth, a'i dduwiol 
ofal dros eî blant. 6 Satan yn ymddangos 
ger bron Duw ; a ihrwy enllŵb yn cael cennad 
i demtio Job. 18 Job yn ei golled am eî olud 
a'i blant, ac yn eî alar, yn bendithio Duw. 


Nr oedd gwr ymngwlad Us a'i 
enw *Job; ac yr oedd y gwr 
hwnnw P yn berffaith ac yn uniawn, 
ac yn ofni DUw, ac yn cilio oddi 


| wrth ddrygioni. 


2 Ac iddo y ganwyd saith o feib- 
ion, a thair o ferched. 

3 A'i *olud oedd saith mil o ddef- 
aid, a thair mil o gamelod, a phìm 
cân iau o ychain, a phîm cant o 
asenod, a llawer iawn o *wasanaeth- 
yddion; ac yr oedd y gwr hwn yn 
fwyaf o holl feibion y dwyrain. 

4 A'i feibion ef a aent ac a wnaent 
wledd yn eu tai, bob un a ei ddiwr- 
nod ; ac a anfonent ac a wahoddent 
eu tair chwïorydd i fwytta ac i yfed 
gyd â hwynt. 

5 A phan ddeuai dyddiau y wledd 
oddi amgylch, yna Job a anfonai 
ac au sancteiddiai hwynt, ac a 
gyfodai yn fore, ac a_ ofírymmai 
boeth-offrymmau 4 ol eu rhifedi 
hwynt oll: canys dywedodd Job, 
Fy meibion ond odid a bechasant, 
ac “a felldithiasant DDUw yn eu 
calonnau. Felly y gwnai Job yr 
holl ddyddiau hynny. 

6 4 A “dydd a ddaeth i *feibion 
Duw ddyfod i sefyll ger bron yr 
ARGLWYDD; a Satan hefyd a 


| ddaeth yn eu “plith hwynt. 


7 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 


. | wrth Satan, O ba le yr ydwyt ti 


yn dyfod? -A Satan a attebodd yr 
ARGLWYDD, ac a ddywedodd, O 
fdramwy ar hyd y ddaear, ac o ym- 
rodio ynddi. 

8 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
Satan, A " ddeliaist ti ar fy ngwas 
Job, nad oes gyffelyb iddo ar y 
ddaear, yn wr perffaith ac uniawn, 
yn ofni Duw, ac yn cilio oddi wrth 
ddrygioni î 

9 Yna Satan a attebodd yr AR- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, Ai yn 
ddïachos y mae Job yn ofni Dyw? 

10 Oni chaeaist o'i amgylch, ef, ac 
o amgylch ei dŷ, ac ynghylch yr hyn 
oll sydd eiddo oddi amgylchf ti a 


613 


fendithiaist waith ei ddwylaw ef, a1 
* ddâ ef a gynnyddodd ar y ddaear. 

]l “Eithr estyn yn awr dy law, a 
chyffwrdd â'r hyn oll sydd ganddo, 
ac efe ath felldithia o flaen dy 


wyneb. 


12 A'r ARGLWYDD a ddywedodd js 


wrth Satan, Wele yr hyn oll sydd 
eiddo ef yn dy law di; yn unig yn 
ei erbyn ef ei hun nac estyn dy 
law. Felly Satan a aeth allan oddi 
ger bron yr ARGLWYDD. 

13 T A dydd a ddaeth, pan ocdd 
ei feibion ef aii ferched yn bwytta 
ac yn yfed gwin yn nhŷ eu brawd 
hynaf. 

14 A daeth cennad at Job, ac a 
ddywedodd, Yr ychain oedd yn 
aredig, a'r asenod oedd yn pori ger 
llaw iddynt; 

15 A'r Sabeaid a ruthrasant, ac 
au dygasant ymaith; y llangciau 
hefyd a darawsant hwy â min y 
cleddyf, a mi fy hunan yn unig a 
ddïengais i fynegi i ti. 

16 Tra yr oedd hwn yn Ìlefaru, 
un arall hefyd a ddaeth, ac a ddy- 
wedodd, Tân * Duw a syrthiodd or 
nefoedd, ac a losgodd y defaid, a'r 
cweision, ac 2u hysodd hwynt; ond 
myfi fy hunan yn unig a ddïengais 
i fynegi i ti. 

17 Tra yr ydoedd hwn yn llefaru, 
un arall hefyd a ddaeth, ac a ddy- 
wedodd, Y Caldeaid a osodasant 
dair byddin, ac a ruthrasant i'r 
camelod, ac a'u dygasant ymaith, 
ac a darawsant y llangciau â min y 
cleddyf; a minnau fy hun yn unig 
a ddïengais i fynegi ì ti. 

18 Tra yr ydoedd hwn yn llefaru, 
un arall hefyd a ddaeth, ac a ddy- 
wedodd, Dy feibion a'th ferched 
oedd yn bwytta ac yn yfed gwin yn 
nhŷ eu brawd hynaf: 

19 Ac wele, gwynt mawr a ddaeth 
“oddi ar yr anialwch, ac a darawodd 
wrth bedair congl y tŷ, ac efe a 


syrthiodd ar y llangciau, a buant 


feirw; ond myfi fy hun yn unig a 
ddïengaisi fyncgi i tL 

20 Yna y cyfododd Job, ac Pa 
rwygodd ei fantell, ac a eilliodd ei 
ben, ac a syrthiodd i lawr, ac a 
addolodd ; 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
120. 


8 Neu, ou, 


neu, enif- 
eiliaid. 


E£ pen. 2. 5. 


e.l9. 21. 


Heb. 
oni'th fell- 
dithia. 


2 Neu, 


nawr. 


9 Heb, 


eddi (r08. 


h Gen, 97. 
29, 


i Preg. 6. 


21 Ac a ddywedodd, !Noeth y| Time. 





NENN w55Ww5WCWWw5wC5________—— 


Satan yn taro Job. 


Cyn | 
CRIST 
Cylch 
1520. 


$ Neu, yn- 
Jydrwydd 
yn erbyn. 


a pen. 1.6. 


bpen.l.7. 


cpen,l.Ìl, 
9. 


d pen. 9. 17. 
2 Heb. 
lyngeu. 


epen.l. ll. 


f pen. 1. 12, 


3 Neu, yn 
unig. 


g pen, 42, 6, 
Matt. 11. 
GA 


deuthum o groth fy mam, a noeth y 
dychwelaf yno. Yr ARGLWYDD â 
roddodd, a'r ARGLWYDD a ddygodd 
ymaith; bendigedig fyddo enw yr 
ARGLWYDD. 

22 Yn hyn i gyd ni phechodd Job, 
ac ni roddodd *yn ynfyd ddim yn 
erbyn Duw. 


PENNOD II. 

1 Satan yn ymddangos ger bron Duw, ac yn 
cael cennad ello $ demiio Job; 7 ac yn e 
daro ef & chornwydydd blin. 9 Job ymn cer- 
yddu ei wraig am geisio ganddo felldithio 
Duw. 11 Ei drî chyfaill yn cyd-ddolurio âg 
ef mewn distawrwydd. 

aDYDD a ddaeth i feibion 

.Â Duw ddyfod i sefyll ger bron 
yr ARGLWYDD; a Satan hefyd a 
ddaeth yn eu plith hwynt ì sefyll 
ger bron yr ARGLWYDD. 

2 bP A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Satan, O ba le yr ydwyt ti yn 
dyfod? A Satan a attebodd yr AR- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, O dram- 
wy ar hyd y ddaear, ac o ymrodio 
ynddi. 

3 A'r ARGLWYDD a_ ddywedodd 
wrth Satan, A ddeliaist ti ar fy 
ngwas Job, nad oes gyffelyb iddo 
ar y ddaear, *yn wr perffaith ac 
uniawn, yn ofni DUw, ac yn cilio 
oddi wrth ddrygioni? ac yn parhâu 
yn ei berffeithrwydd, er i ti fy an- 
nog i yn ei erbyn ef, ìi'w “ddifa ef 
heb achos? 

4 A Satan a attebodd yr AR- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, Croen 
am groen, a'r hyn oll sydd gan wr 
a ddyry efe am ei einioes. 

5 *Eithr estyn yn awr dy law, 
a chyffwrdd âi esgyrn ef ac ôi 
gnawd, ac efe a'th felldithia di o 
flaen dy wyneb. 

6 fA'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Satan, Wele ef yn dy law di; 
? etto cadw ei hoedl ef. 

7 J Felly Satan a aeth allan oddi 
cer bron yr ARGLWYDD, ac a dar- 
awodd Job â chornwydydd blin, o 
wadn ei droed hyd ei goryn. 

8 Ac efe a gymmerth gragen i ym- 
grafu â hi; ac “a eisteddodd yn y 
lludw. 

9 Y Yna ei wraig a ddywedodd 
wrtho, A wyt tì etto yn parhâu yn dy 
berffeithrwydd? melldithia DnuUw, 
a bydd farw. 

10 Ond efe a ddywedodd wrthi, 
Lleferaist fel y llefarai un o'r ynfyd- 
ion : a dderbyniwn ni gan DDUW yr 


| hyn sydd dda, ac oni dderbyniwn 


Dl4 


JOB, II. 


Ei dri chyfaill. | 


yr hyn sydd ddrwg? Yn hynigyd| »Xiem 


ni phechodd Job â'i wefusau. 

11 4 A phan glybn tri chyfaill Job 
yr holl ddrwg yma a ddigwyddasai 
iddo ef, hwy a ddaethant bob un o'i 
fangre eì hun; Eliphaz y Teman- 
iad, a Bildad y Suhiad, a Sophar y 
Naamathiad; canys hwy a gyttun- 
asent i ddyfod ^i gyd-ofidio âg ef, 
ac i'w gysuro. 

12 A phan ddyrchafasant eu llyg- 
aid o bell, ac heb ei adnabod ef, 
hwy a ddyrchafasant eu llef, ac a 
wylasant; rhwygasant hefyd bob un 
ei fantell, a 'thaenasant lwch ar eu 
pennau tu a'r nefoedd. 

13 Felly hwy a eisteddasant gyd 
âc ef ar y ddaear saith niwrnod a 
saith noswaith; ac nid oedd meb 
a ddywedai air wrtho ef: canys 
gwelent fyned er ddolur e/ yn fawr 
iawn. 


PENNOD III. 
1 Job yn melldiilio dydd ei enedigaeth. 15 
Esmwythder marwolaeth. 20 Job yn fun 
ganddo ei einioes, o achos ei gystudd. 


EDI hyn Job a agorodd ei 

enau, ac a felldithiodd ei 
ddydd. 

2 A Job a lefarodd, ac a ddywed- 


odd, 
3 “Darfydded am y dydd y'm gan- 


wyd ynddo, a'r nos y dywedwyd, 
Ynnillwyd gwrryw. 

4 Bydded y dydd hwnnw yn dy- 
wyllwch, a Duw oddi uchod heb 
ei ystyried ; ac na thywynned llew- 
yrch arno. 

5 Tywyllwch a P chysgod marwol- 
aeth a'i halogo, ac arhosed cwmmwl 
arno; “dued y diwrnod a'i dychryno. 

6 Y nos honno, tywyllwch a'i cym- 
mero; *na chydier hi â dyddiau y 
flwyddyn, ac na ddeued i rifedi y 
misoedd. 

7 Bydded y noswaith honno yn 
unig, ac na fydded gorfoledd yn- 

di. 

8 A'r rhai a felldithiant y dydd, 
ac sydd barod i gyffroi *eu galar, 
a'i melldithio hi. 

9 A bydded sêr ei chyfddydd hi 
yn dywyll: disgwylied am oleuni, 
ac na fydded iddi; ac na chaffed 
weled *y wawr ddydd: 

10 Am na chauodd ddrysau croth 
fy mam, ac na chuddiodd ofid oddi 
wrth fy llygaid. 

11 cPaham na bêm farw o'r bru? 
ma threngais pam ddeuthum allan 
o'r croth ? 





Cylch 
1520, 


h pen. 42, 
ul. 


i Neh.9.I. 
Galar,2.10. 
Ezec, 21. 
v0, 


b pen. 16. 
16, 
Ps, 23, â, 


—— 


tS 





Neu, 
dychryn- 
ant y. 
Jel rhai 
chwerw ew 
diwrnod, 
Amos8. 10, 
3 na lawen- 
yched ym 
mysg dydd- 
iau, &c, 


4 Nen, h 
lefiathan. 


6 Heb. 
amrantau 
y wawr, 
pen, 41, 18, 


c pen, 10, 
18, 





| — 


| Esmwythder marwolaeth. 





JOB, IV. Gweledigaeth EWphas. 
Cyn 12 Paham y derbyniodd gliniau | fynu yr hwn oedd yn syrthio; al Cyn 
CR ynt ATH y ris fronnau i | thi *a nerthaist y gliniau oedd "yn ec 
1520. |sugno? cammu. 1520, 
| 13 O herwydd yn awr mi a gaw- | 5 Ond yn awr, daeth arnat tithau, |» Es. a* 2. 
swn orwedd, a gorphwys, a huno: | ac y mae yn flin gennyt; cyffyrdd- 1i am 
yna 4y buasa$ llonyddwch i mi, odd â thi, a chyffroaist. 
14 Gyd â brenhinoedd a chyng-| 6 Onid dyma dy ofn di, dy hy- 
âpen.15. |horwyr y ddaear, y rhai “a adeil- der, perffeithrwydd dy ffyrdd, a'th 
o. adasant iddynt eu hunain fannau | obaith? 
anghyfannedd ; 7 Cofia, attolwg, pwy, ac efe yn 
15 Neu gyd â thywysogion âg | ddiniwed, a gollwyd? a pha le y 
| aur ganddynt, y rhai a lanwasant | torrwyd y rhai uniawn ymaith” 
eu tai âg arian; 8 Hyd y gwelais i, “y rhai a ardd- |«P. 7.4. 
|ep«5883.| 16 Neu “fel erthyl cuddiedig, ni | ant anwiredd, ac a hauant ddryg- Hos 10.17. 


6 Heb, 
lluddedig 
o nerth, 


f pen, 29. 7. 


S Dat, 9. 6, 


h pen. 19. 8. 
Gwlar. o. 7. 


7 Heb, 


buaswn ddim ; megis plant bychain 
heb weled goleuni. 


ioni, a'u medant. 
9 Gan anadl Duw y difethir 


17 Yno yr annuwiolion a beidiant | hwynt, a chan “chwythad ei ffroen- |n” 
â'u cyffro; ac yno y gorphwys y | au ef y darfyddant. Eeo 


rhai “lluddedig. 

18 Y rhai a garcharwyd a gânt 
yno lonydd ynghyd; 'ni chlywant 
lais y gorthrymmydd. 

19 Bvchan a mawr sydd yno; ar 
gwas a ryddhawyd oddi wrth ei 
feistr. 

20 Paham y rhoddir goleuni i'r 
hwn sydd mewn llafur, a bywyd i'r 
gofidus ei enaid? 

91 Y rhai “sydd yn disgwyl am 
farwolaeth, ac heb ei chael; ac yn 
cloddio am dani yn fwy nag am 
drysorau cuddiedig? 

22 Y rhai a lawenychant mewn 
hyfrydwch, «c a orfoleddant, pan 
gaffont y bedd ? 

93 Paham y rhoddir goleuni ir 
dyn y mae ei ffordd yn guddiedig, 
h ac y cauodd Duw arno? 

24 Oblegid o flaen fy mwyd y daw 
fy uchenaid; a'm rhuadau a dyw- 
elltir megis dyfroedd. 

25 Canys “yr hyn a fawr ofnais a 


10 Rhuad y llew, a llais y llew 


creulawn, a “dannedd cenawon y : 


llewod, a dorrwyd. 

ll fYr hen lew a fethodd o eisieu 
ysglyfaeth ; a chenawon y llew mawr 
a wasgarwyd. 

12 Ac attaf fi y dygwyd gair yn 
ddirgel: a'm clust a dderbyniodd 
ychydig o hono. 

13 “ Ym mhlith meddyliau y2 dy- 
Jod o weledigaethau y nos, pan 
syrthio trwmgwsg ar ddynion, 

14 Ofn a ddaeth arnaf, a dy- 
chryn, ac a wnaeth *i'm holl esgyrn 

ynu. 

15 Yna yspryd a aeth heibio o 
flaen fy wyneb; ac a wnaeth i flew 
fy nghnawd sefyll. 

16 Efe a safodd, ac nid adwaenwn 
ei agwedd ef: drychiolaeth oedd o 
flaen fy llygaid, * bw distawrwydd, a 
mi a glywais lef yn dywedyd, 

17 A fydd dyn marwol yn gyf- 
iawnach na Duw? a fydd gwr yn 


o Ps. 58. 6. 
f Ps, 34, 10. 


2 Hob. 
lladrad- 
aud. 

£ pen, 39, 
fan 


EU CO I 
liaws fy 
esgyrn. 


5Neu,mia 
glywais lef 
distaw. 


h pen. 9. 2. 


yr ofn a . U 
oai. |ddaeth arnaf, ar hyn a arswydais | burach na'i wneuthurwr? 
a ddigwyddodd i mi. 18 Wele, 'yn ei wasanaethwyr ni|'pen.!5 
26 Ni chefais na llonydd nac es- | roddes ymddiried; $ac yn erbyn ei | zPerzi 
eu, nac 


mwythdra, ac ni orphwysais: er 
hynny daeth cynnwrf. 


PENNOD IV. 


1 EWphaz yn ceryddu Job am na bai ganddo 
ydd; Y yn dangos nad ar y cyfiawn, ond 


angelion y gosododd ynfydrwydd : 


19 Pa faint llai ar y rhai sydd yn | im 


trigo mewn “tai o glai, y rhaì sydd 
a'u sail mewn pridd, y rhai a fal- 
urir yn gynt na gwyfyn î 


ynei angel- 


k2Cor.0. 1, 


ar yr anwîr y daw barnedigaelhau Duw. 20 !O'r bore hyd hwyr y malurin' | ! Ps.90. 5. 
12 Hi weledigaeth erchyl ef, â ddarostwng hwynt "* difethir hwynt yn dracy- 
godidowgrwydd y creadwriaid ger bron Duw. wydd FeUu neb yn ystyried. 
NA Eliphaz y Temaniad a at- | 21 "Onid aeth y rhagoriaeth oedd |"Tx.99.11. 
tebodd ac a ddywedodd, ynddynt ymaith? "hwy a fyddant |»nen.5t 


2 Pe profem ni air wrthyt, a fydd- 
ai blin gennyt ti? ond pwy a all 
attal e4 ymadroddion ? 

3 Wele, ti a ddysgaist lawer, ac a 
gryfheaist ddwylaw wedi llaesu. 

4 Dy ymadroddion a godasant i 





515 


feirw, ac nid mewn doethineb. 


PENNOD V. 

l Ymniwed a ddaw o eisieu ystyried. 9 Aflwydd 
yw diwedd yr armuwiol.. 6 Thaid yw cofio 
Duw mewn adfyd. 17 Dedwydd ddiwedd 
ceryddon Duw. 


Cyn 

CRIST 

Cylch 
1520. 


2 Neu, yr 
AU rynebi 





a Ps. 91. 90, 


b Ps. 119. 
OJ. 
a 127. 5, 


Wn 18. 9. 
Neu, 
anwiredd. 


6 Neu, 
lafur, 

7 Heb. y 
mae plant 
y farwydos 


d pen. 9. 10, 
uv Ole Or 


e- 
oedd oddi 
allan, n 
heiddi 
a Sam, 2. 


Ps. 119. 7. 
f Neh. 4. 15, 


Es. 


£1 Oor. 3. 
19, 


h Deut, 28, 


co$ 


2 Neu 
FAU U 
dywyllwch. 


î Ps, 107. 
42. 


k ])iar. 3, 

IF 

Heb.l2. 5 

Iago l.]12. 

Dat. 3, 19, 

1 Deut, 32, 
39, 


l Sam. 2. 6. 
Es, 90. 26. 
Hos. 6.1. 
m Ps. 9l. 3. 
Diar. 24. 
16. 


n Ps, 33. 19, 
a 97. 19. 

3 Heb. llaw. 

o Pg, 31. 20. 

4 Neu, Pan 


drewyllio 
y tafod. 


Eu NR I uu. FFF HD FN —————NP HF a HI YU” S—  ——— NS 
e 
2 Fu 


Oofio Duw mewn adfyd. 











Ps. 93. ue canion 
ad 


'|geryddo Duw ; am y o 


ALW yn awr, od oes.neb a 
ED i 'Ŵ, ac at bwy o'r saint 

7 y troi di? 
2 Canys digllondeb a ladd yr 


ynfyd, a “chenfigen a ladd yr an-, 
Dn a eh 


3 *Mi a welais yr ynfyd yn gwreidd- 

y ac a felldithiais ei drigfa ef yn 
ddisymmwth. 

4 Ei feibion ef a bellhêir oddi 

wrth iachawdwriaeth: dryllir hwynt 

Sin yn y porth, ac nid oes gwar- 


5 Yr hwn y bwytty y newynog ei 
auaf, wedi iddo ei gymmeryd 
o blith drain ; car *sychedig a 


AN» lwngc eu cyfoeth, 


6 Er na ddaw *cystudd allan o'r 
pridd, ac na flagura gofid allan o'r 
ddaear: 

x Ond dyn a aned i “flinder, fel 

eheda gwreichionen i fynu. 

8 Etto myfi a ymgynghorwn â 


ae“ |Duw: ac ar DDUw y rhoddwn fy 


achos: 
9 Yr hwn sydd yn gwneuthur 
Tethau mawrion ac anchwiliadwy; 


>3, |rhyfeddol *heb rifedi: 


10 Yr hwn sydd yn rhoddi gwlaw 
ar wyneb y ddaear; ac yn danfon 
dyfroedd ar wyneb y 9 meusydd : 

11 *Gan osod rhai isel mewn uchel- 
'|der; fel y dyrchefir y galarus £ iach- 
awdwriaeth, 

12 fEfe sydd yn diddymmu am- 
y cyfrwys, fel na allo eu 

wylaw ddwyn dim i ben. 

13 £Efe sydd yn dal y doethion yn 
eu cyfrwysdra: a chynghor y cyn- 


dyn a ddiddymmir. 
14 Lliw aedd * cyfarfyddant â 


Ye5 s2.10. | thywyllwch, a hwy a balfalant han- 


ner dydd megis lliw nos. 

15 Yr hwn hefyd a achub y tlawd 
rhag y cleddyf, rhag eu safn hwy, 
a rhag llaw y cadarn. 

16 iFelly y mae gobaith i'r tlawd, 
ac anwiredd yn cau ei safn. 

17 FEWele, gwŷn ei fyd y dyn a 
na ddiï- 
ystyra gerydd yr Hollalluog. 

18 'Canys efe a glwyfa, ac a 
rwym: efe a archolla, a'i ddwylaw 
ef a iachânt. 

19 "Mewn chwech o gyfyngderau 
efe ath wared di; ïe, mewn saith 
ni chyffwrdd drwg â â thi. 

20 “Mewn newyn efe a'th wared 
rhag marwolaeth: ac mewn ryfel 
rhag “nerth y cleddyf. 

21 9*Rhag ffrewyll tafod y'th 


516 


JOB, V. 


Job yn deisyf marw. 
Eu : ac ni ofni rhag dinystr pan < TY dg 
229 Mewn dinystr a newyn y T0 


chwerddi; Pac ni ofni rhag bwyst- PEs1L8 11.9. 
filod y ddaear. 

23 Canys “â cherrig y maes y byddi | E eu 'Si. 
mewn cynghrair ; a bwystfil y maes 
hefyd fydd heddychol â thi, 

24 A thi a gei wybod *y bydd “1 
heddwch 4m dy luest: a thi a ym- 
weli â'th drigfa, ac ni *phechi. 

25 A chei 'wybod hefyd mai "lli- NW 
osog /ydd dy had, arth hiliogaeth | mawr. 
megis gwellt y ddaear. 

26 Ti a ddeui mewn henaint i'r 
bedd, fel y cyfyd ysgafn o ŷd yn ei 
amser. 

27 UF hyn, ni ai chwiliasom, 





Bc Tad 


y c y 
luest. 





gfeiliorni. 


felly y mae: gwrando hynny, a 
gwyl Ad er dy fwyn dy hun. 
PENNOD VI. 


1 Job yn dangos nad heb achos y mae yn 
cwyno: 8 yn deisyf cael marw, ac felly yn 
sicr ganddo y caîf gyswr; 14 yn argyhoeddi 
ei gyfeiUion o angharedigrwydd, 

JOB a attebodd ac a ddy- 
wedodd, 

2 O gan bwyso na phwysid fy 
ngofid, ac na chyd-godid fy nhrych- 
ineb mewn cloriannau ! 

3 Canys yn awr trymmach fyddai 
“na thywod y môr: am hynny y 
pallodd geiriau gennyf. 

4 PO herwydd gy mae saethau yr 
Hollalluog ynof, y rhai y mae eu 
gwenwyn yn yfed fy yspryd: “dy- 
chrynfâau Duw a ymfyddinasant 
i'm herbyn. 

5 A rua asyn gwŷllb uwch ben 
glaswellt? a fref ŷch uwch ben ei 
borthiant? 

6 A fwyttêir peth diflas heb halen? 
a oes flas ar wŷn ŵy? 

7 Y pethau a wrthododd fy enaid 
eu cyffwrdd, sydd megis bwyd gof- 
idus i mi. 

8 O na ddeuai fy nymuniad! ac 
na roddai Duw yr hyn yr ydwyf 
yn ei ddisgwyl! 

9 Sef rhyngu bodd i DDUW fy 
nryllio, a gollwng ei law yn rhydd, 
a'm torri ymaith. 

10 Yna cysur a fyddai etto i mi, 
ïe, mi a ymgaledwn mewn gofid ; 
nac arbeded, canys ni chelais ym- 


b Ps. 38, 2. 


adroddion “y Sanctaidd. 4 Lef. 19.2. 


ll Pa nerth sydd i mi ì obeithio? 
a pha ddiwedd “Y i mi, fel yr 
estynwn fy hoedl? 

12 Ai cryfder cerrig yw fy nghr AU 
der? a ydyw fy nghnawd o bres? 


“B. Un 12. 
2.18. 


6 Neu, chy- 


aDiar.27.9. 


c Ps. 88. 15, 
16. 





Yn argyhoeddi, & gyfeillion. 


JOB, VII. 


Amnesmwythder Job. 








2 Heb. I'r 
hwn sydd 
yn toddi. 


e Jer, 15, 
1S. 


3 Heb. yn 
eu gwres j 


i 





4 Neu, 
tebyg 7d- 
ych iddynt. | 
Heb. iddo, | 

fpen, 19. â, 





5 Heb. 
berwch 
syrthio ar. 


6 Heb. ger 
bron eich 
1eyneb 
chwi. 

8 pen, 17, 
10, 


EN —— I I  ——_—_—_—_ ILL ;U LI —————————————————————————————————b— a —————r—————__—__—— 


2 Neu, 
| milwriaeth. 
a pen. 14, 


13, 14, 
Ps, 39. 4, 





—— 





| 
Cyn | 
CRIST 
Cylch | 
1520. 


dif oddant, | 








13 Onid ydyw fy nghymmorth 
ynof fi? a fwriwyd doethineb yn 
llwyr oddi wrthyf? 

14 *TI'r cystuddiol y byddai trugar- 
edd oddi wrth ei gyfaill; ond efe a 
adawodd ofn yr Hollalluog. 

15 Fy mrodyr a twyllasant meg- 
is afon: *aethant heibio fel llifeir- 
iant afonydd ; 

16 Y rhai a dduasant gan rew, ac 
yr ymguddiodd eira ynddynt : 

17 Yr amser y cynhesant, hwy a 
dorrir ymaith : *pan wresogo 4r hên, 
hwy a ddarfyddant allan o'n lìe. 

18 Llwybrau eu ffordd hwy a gil- 
iant: hwy a ânt yn ddiddym, ac a 
gollir. | 

19 Byddinoedd Tema a edrychas- 
ant, minteioedd Seba a ddisgwyl- 
iasant am danynt. 

20 Hwy a gywilyddiwyd, am idd- 
ynt obeithio; hwy a ddaethant hyd 
yno, ac a wladeiddiasant. 

21 Canys yn awr *fnid ydych chwi 
ddim; chwi a welsoch /y nhaflu ìi 
lawr, ac a ofnasoch. 

22 A ddywedais i, Dygwch i mi? 
neu, O'ch golud rhoddwch roddion 
drosof fi ? 

23 Neu, Gwaredwch fi o law y 
gelyn? neu, Rhyddhêwch fi o law 
y cedyrn * 

24 Dysgwch fi, a myfi a dawaf: a 
gwnewch i mi ddeall 47 mha beth 
y cam-gymmerais. 

25 Mor gryfion ydyw geiriau un- 
iondeb! ond pa beth a argyhoedda 
argyhoeddiad 422 o honoch chwi? 

26 Ai argyhoeddi ymadroddion a 
amcenwch chwi â geiriau un dïo- 
baith, y rhai sydd megis gwynt? 

27 Chwi a *ruthrwch hefyd am 
ben yr amddifad, ac a gloddiwch 
bwll i'ch cyfaill. 

28 Yn awr gan hynny byddwch 
foddlawn; edrychwch arnaf fi; can- 
ys 4 mae “yn eglur i chwi os dy- 
wedaf gelwydd. 

29 s Dychwelwch, attolwg, na fydd- 
ed anwiredd ; ïe, trowch etto, «y mae 
fy nghyfiawnder yn hyn. 

30 A oes anwiredd yn fy nhafod ? 
oni ddeall taflod fy ngenau gam flas? 

PENNOD VII. 


1 Job yn eî esgusodi eî hun am ddeisyfu ang- 
aw; l2 yn cwyno anesmwylhed yw arno, 
17 ac mor wyliadwrus ydyw Duw. 

NID oes **amser terfynedig i 

ddyn ar y ddaear? onid yw 

ei ddyddiau ef megis dyddiau gwas 
cyflog ? 


617 


——_—_——_ _ _,, ss, es O, s ps ŴR 0 . Ŵ..Ŵ Ŵ.ŴŴ.Ŵ.ŴÊ. .____5,, sm rig, 


2 Megis y dyheua gwas am gys- 
god, ac y disgwyl cyflog-ddyn wobr 
ei waith : 

3 Felly y gwnaethpwyd i mi fedd- 
iannu Pmisoedd o oferedd, a nos- 
weithiau blinion a osodwyd i mi. 

4 “Pan orweddwyf, y dywedaf, Pa 
bryd y codaf, ac *yr ymedy y nos? 
canys caf ddigon o ymdroi hyd y 
cyfddydd. 

5 Fy nghnawd a wisgodd bryfed a 
thom priddlyd: fy nghroen a agen- 
nodd, ac a aeth yn ffiaidd. 

6 4Fyy nyddiau sydd gynt na gwen- 
nol gwehydd, ac a ddarfuant heb 
obaith. 

7 Cofia mai * gwynt 4w fy hoedl: 
ni * wêl fy llygad ddaioni mwyach. 


8 fY llygad a'm gwelodd, ni'm 1 
gwel mwyach: dy lygaid sydd ar- 


naf, ac nid ydwy/. 

9 Fel y derfydd y cwmmwl, ac yr 
â ymaith: felly yr “hwn sydd yn 
disgyn i'r bedd, ni ddaw i fynu 
mwyach. 

10 Ni ddychwel mwy i'w dŷ: “a'i 
le nid edwyn ef mwy. 

ll Gan hynny ni warafunaf im 
genau; mi a lefaraf ynghyfyng- 
dra fy yspryd; myfi a gwynaf yn 
chwerwder fy enaid. 

12 Ai môr ydwy/, neu forfil, gan 
dy fod yn gosod cadwriaeth arnaf 

13 íPan ddywedwyf, Fy ngwely 
a'm cysura, fy ngorweddfa a es- 
mwythâ fy nghwynfan ; 

14 Yna y'm brawychi â breudd- 
wydion, ac y'm dychryni â gweled- 
igaethau : 

15 Am hynny y dewisai fy enaid 
ymdagu, a marwolaeth yn fwy n»m 
$ hoedl. 

16 E Ffieiddiais eimioes, ni fynnwn 
fyw byth: 'paid â mi, canys ” ofer- 
edd ydjw fy nyddiau. 

17» Pa beth yd/yvvdyn, pan fawrhêit 
ef? a phan osodit dy feddwl arno? 

18 Ac ymweled âg ef bob bore, 
Gi brofi ar bob moment? 

19 Pa hyd y byddi heb gilio oddi 
wrthyf, ac na adewì fi yn llonydd 
íra llyngcwyf fy mhoeryn * 

20 Myfi a bechais; beth a wnaf i 
ti, 9O geidwad dyn? paham Py go- 


sodaist fi yn nôd i ti, fel yr ydwyf| 


yn faich i mi fy hun ? 

21 A phaham na faddeui fy ngham- 
wedd, ac na fwri heibio fy anwir- 
edd? canys yn awr yn y llwch y 
gorweddaf, a thi a'm ceisi yn fore, 
ond ni byddaf. 


R3 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


b Edrych 
pen, 29, 2, 


c Deut. 28. 


pen. 17.12. | 
9 Heb. y 
mesurir 

yr hwyr ? 


al6.22.a 
17. 11. 


â pen. 9. 25. 
| 
| 
| 


4 Heb. 
ddychwel 
fy llugad 
i weled 
daioni. 
fpen. 20. 9, 
£2 Snm. 12, 
2 


bren. 20. 9, 
P8. 100. 16, | 


îpen. 9. 27, 


5 Heb, 
hesgyrn, 
k pen. 10.1, 


a 14. 6. 
Ps. 39,13. 

m Ps. 62, 9. 
n Ps, 8. 4, 


o Ps, 36. 6. 
P nen. 16, 
2 


Ps. 21. 12, 
Galnr, 2. 
5n 





Bildad yn atteb Job. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 





2Heb. 
trwy law eu 
camwedd, 
b pen. 5. 8. 
US 11. 13..& 
22. 22, &c, 





' € Deut, 4. 
| OZ 
pen. 15. 18. 


d Gen.47,9. 
l Chron, 


e Ps. 129, 6. 
Jer. 17. 6. 


f pen. 11.20. 
a l$. 14. 

Ps.112,10. 

Diar. 10, 
28. 

E Es. 50. 5, 
6 


i pen. 7. 10. 
B. 91. 06. 


rhai drygionus; ddïach 


hpen.27.18. 





PENNOD VIII. 


1 Bildad yn dangos gyfiawned ydyw Duw, gan 
ei fod, yn gwneuthur â phawb yn ol eî weith- 
red: S yn dangos o'r hen oesoedd gynt, mor 
sicr yw dinystr y rhagrithiwr: 20 yn bwrw 
at Job gyfiawned y gwna Duw & phawb. 


NA Bildad y Suhiad a_atteb- 
odd ac a ddywedodd, 
2 Pa hyd y dywedi di hynny? 


ac y bydd geiriau dy enau megis 
gwynt cryfî 


3A ŵyra Duw farn? neu a ŵyra 


.| yr Hollalluog gyfiawnder tî 


4 Os dy feibion a bechasant yn ei 


:|erbyn ef; a bwrw o hono ef hwynt 
: |ymaith *am eu camwedd ; 


5 P Os tydi a fore-godi at DDuUw, 
ac a weddii ar yr Hollalluog ; 

6 Os pur ac uniawn fydd, yn 
wir efe a ddeffry atíat ti yr awrhon, 
ac a wna drigfa dy gyfiawnder yn 


llwyddiannus. 


7 Er bod dy ddechreuad yn fych- 
an, etêo dy ddiwedd a gynnydda yn 
ddirfawr. 

8 “Oblegid gofyn, attolwg, ir oes 
gynt, ac ymbarottoa i chwilio eu 
hynafiaid hwynt: 

9 (Canys 1er doe yr ydym ni, ac ni 
wyddom ddêm, o herwydd cysgod 
yw ein dyddiau ni ar y ddaear :) 

10 Oni ddysgant hwy di? ac ont 
ddywedant i ti? ac omnê ddygant 
ymadroddion allan o'u calon 

ll A gyfyd brwynen heb wlyban- 
iaeth? a dyf hesg heb ddwfr? 

12 *Tra fyddo hi etto yn wyrddlas 
heb ei thorri, hì a wywa o flaen pob 
glaswelltyn. 

13 Felly y mae llwybrau pawb a'r 
sydd yn gollwng Duw dros gôf, ac 
fy derfydd am obaith y rhagrithiwr: 

l4 Yr hwn y torrir ymaith ei 
obaith; ac fel “tŷ pryf coppyn 7 
bydd ei hyder ef. 

15 Efe a bwysa ar ei dŷ, ond 
ni saif; efe a ymeifl ynddo, ond ni 
phery. 

16 Y mae efe yn îr o flaen yr 
haul, ac yn ei ardd y daw ei frig 
allan. 

17 Plethir ei wraidd ef ynghylch 
y pentwr, ac efe a wêl le cerrig. 

18 Os diwreiddia efe ef allan o'i 
le, ì efe a'i gwad ef, gan ddywedyd, 
Ni'th welais. 

19 Wele, dyma lawenydd eì ffordd 
ef: ac o'r ddaear y blagura eraill. 

20 Wele, ni wrthyd Duw y per- 
ffaith, ac nid ymeifl efe yn llaw y 


618 


JOB, VIII 


21 Oni lanwo efe dy enau di â 
chwerthin, ath wefusau â * gorfol- 
edd. 





Job yn cydnabod nad 





22 A gwisgir dy gaseion di â chy- |5Heb 
wilydd, ac ni bydd lluesty yr an- go MAdd. 


nuwiol. 


PENNOD IX. 

l Job yn cydnabod gyfiawned yw Duw, ac yn 
dangos nad gwîw ymryson âg ef. 22 Nad 
Ui eî gystudd y mae barnu gwiriondeb 

yn. 
NA Job a attebodd ac a ddy- 
wedodd, 

2 Yn wir mi a wn mai felly y 
mae: canys pa fodd * y cyfiawnhêir 
dyn gyd â Duw ê 

3 Os myn efe ymryson âc ef, ni all 
atteb iddo am un peth o fil. 

4 PY mae efe yn ddoeth o galon, 
ac yn alluog o nerth: pwy a ymgal- 
edodd yn ei erbyn ef, ac a lwydd- 
odd? 

5 Yr hwn sydd yn symmud myn- 
yddoedd, ac heb wybod iddynt: 
yr hwn sydd yn eu dymchwelyd 
Dn! YD ei ddigofaint. R 

6 Yr hwn sydd yn cynhyrfu 
ddaear allan o'i lle, fel y cyu a 
cholofnau hi. 

7 Yr hwn a ddywed wrth yr haul, 
ac ni chyfyd: ac a selia ar y sêr. 

8 “ Yr hwn yn unig sydd yn taenu 
y nefoedd, ac yn sathru ar “ donnau 

môr. 

9 4Yr hwn sydd yn gwneuthur 
3 Arcturus, Orïon, a Phleiades, ac 
ystafelloedd y dehau. | 

10 “Yr hwn sydd yn gwneuthur 
pethau mawrion anchwiliadwy, a 
rhyfeddodau aneirif. 

ll fWele, efe a â heibio i mi, ac 
nis gwelaf ef; ac efe a â rhagddo, 
ac ni chanfyddaf ef. 

12 s Wele, efe a ysglyfaetha, pwy 
a'i *lluddia? pwy a ddywed wrtho, 
Pa beth yr wyt yn ei wneuthur? 

13 Oni thry Duw ei ddigllonedd 
ymaith, dano ef y crymma cynnorth- 
wywyr * balchder. 

14 Pa faint llai yr attebaf iddo 
ef, ac y gallaf ddewis fy ngeiriau 
4 ymresymmu âc ef? 

15 Tr hwn, pe bawn cyfiawn, 
nid attebwn, eithr ymbiliwn âm 
barnwr. 

16 Pe galwaswn, a phed attebasai 
efe i mi, ni chredwn y gwrandawai 
efe fy lleferydd. 

17 Canys efe a'm dryllia â chor- 


a. Ps. 149. 2, 


b pen. 96. 3. 


c Gen. 1. 6. 
Ps. 104. 2, 


epen. 5, 9, 
s. Tl, 15. 


f pen. 23. 8, | 
9. | | 
E£ Es. 45. 9. 


Jer. 18. 6. 
Rhut, 9. 
20. 

4 Heb. a*i 
try yn ol? 
pen.11.10, 





9 Neu, 
nerth. | 


wynt, ac a amlhâ fy archollion P yn "re 2 5 | 


diachos. 


—— 





gwiw ymryson â Duw. 


JOB, XL 





Job yn 


ymliw â Dww. 











cC 
O 
mu- 
- 


î Preg. 9. 2, 
Os 


E pen. 7. 6. 


6 Heb. 
dymwmiad, 
neu, Ebeh. 

1Hsb. 1.8. 

mpen.T7. lv. 


n Jer. 2. 22. 


o Jreg. 6.10. 
Vs. 45, 9. 
Jer.49, 19. 
Tinuf, 9. 
PAN 

Pad. 19, 

1 Sam. 2. 
At 

T Heb. 
argy- 
a, 
neu, re- 
sjymmwr. 

9 pen. 13. 
20.2 33.7. 


& ob. myf. 


ee.e— ss Y SEE _WAELLLLLOLDL LL. obLo on o o oon nn eu ll a aiii adr 0a" — _—__——— —— 






&pen. 7. 16. 
ZNeu, wedi 
ei dorri 


ymaith 
tra fwyf 
byw, 


18 Ni ddïoddef efe i mi gymmer- 
yd fy anadl: ond efe a'm lleinw â 
chwerwder. 

19 Os soniaf am gadernid, wele 
ef yn gadarn: ac os am farn, pwy 
a ddadleu drosof fi? 

20 Os myfi a ymgyfiawnhâf, fy 
ngenau a'm barn yn euog: os per- 
ffaith y dywedaf fy mod, efe am 
barn yn gildyn. 

o1 Pe byddwn berffaith, eto nid 
adwaenwn fy enaid: ffiaidd fyddai 
gennyf fy einioes. 


22 Dyma un peth, am hynny mi. 


a'i dywedais: !y mae efe yn difetha 
y perffaith a'r annuwiol. 

23 Os lladd y ffrewyll yn ddisym- 
mwth, efe a chwardd am ben prof- 
edigaeth y diniwed. 

24 Y ddaear a roddwyd yn llaw 
yr annuwiol: efe a fwrw hôg dros 
wynebau ei barnwyr hi: onid ê, pa 
le y mae, a phwy yw efe? 

25 EA'm dyddiau i sydd gynt na 
rhedegwr: ffoant ymaith heb weled 
daioni. 

26 Aethant heibio megis llongau 
6buain; megis yr eheda eryr at 
ymborth. 

27 mOÔs dywedaf, Gollyngaf fy 
nghŵyn dros gôf; mi a adawaf fy 
nhrymder, ac a ymgysuraf: . 

28 Yr wyf yn ofni fy holl ddolur- 
iau: gwn nam berni yn wirion. 

29 Os euog fyddaf, paham yr ym- 
ílinaf yn ofer ? 

30 » Os ymolchaf mewn dwfr eira, 
ac os glanhâf fy nwylaw yn lân ; 

31 Etto ti am trochi yn y pwll; 
a'm dillad a'm ffieiddiant. 

32 Canys *nid gwr fel myfi gw 
efe, fel yr attebwn iddo, ac y delem 
ynghyd i farn. 

33 P Nid oes rhyngom ni “ddyddiwr 
a all osod ei law arnom ein dau. 

34 4'Tynned ymaith ei wïalen oddi 


35 Yna y dywedwn, ac nid ofnwn 
ef: ond nid felly *y mae gyd â 
myfi. 


PENNOD X. 

1 Job yn cymmeryd rhyddid â achwyn, ac yn 
ymlw â Duw o achos ei gystudd, 1S yn 
cwyno eî fod yn fyw, ac yn erfyn cael ychydig 
esmwythdra cyn ei farw. 

Y MAE fy enaid ^* yn blino ar fy 

einioes: arnaf fy hun y gad- 

awaf fy nghŵyn ; ac yn chwerwder 
fy enaid y llefaraf. 

2 Dywedaf wrth Dpuw, Na farn 


619 


arnaf; ac na ddychryned ei ofn ef 


mae y goleuni fel y tywyllwch. 





fì yn euog; gwna i mi wybod pa- 
ham yr ymrysoni â mi. 


3 Ai da i ti orthrymmu, fel y di- 


ystyrit “waith dy ddwylaw, ac y 
llewyrchit gynghor yr annuwiol 


4 Ai llygaid o gnawd sydd i ti? ai 


bfel y gwel dyn y gweli di 


5 A ydyw dy ddyddiau di fel 
dyddiau dyn? a ydyw dy flynydd- 
oedd di fel dyddiau gwr, 

6 Pan geisi fy anwiredd, a phan 
ymofyni am fy mhechod î 

7 *Ti a wyddost, nad ydwyf annuw- 
iol; ac nid oes a waredo o'th law di. 

8 Dy ddwylaw di a'm gweithias- 
ant, ac 2m cyd-luniasant o am- 
gylch; etto fy nifetha yr wyt. 

9 Cofia, attolwg, mai “fel clai y 
gwnaethost fi; ac a ddygi di íì i'r 
pridd drachefn * 

10 4 Oni thywelltaist fì fel llaeth ; 
ac oni cheulaist fi fel caws ? 

1l Ti 2m gwisgaist i â chroen, ac 
â chnawd ; ti a'm 5 diffynnaist i âg 
esgyrn ac â giau. 

12 Bywyd a thrugaredd a ddar- 
peraist i mi, ath ymgeledd a gadw- 
odd fy yspryd. 

13 A'r pethaw hyn a guddiaist ti 
yn dy galon: gwn /od hyn gyd â 
thi. 


14 Os pechaf, £i am gwyli, ac ni'm 
glanhêi oddi wrth fy anwiredd. 

15 Os ydwyf annuwiol, gwae fi; 
ac *os cyfiawn ydwyf, er Aynny nì 
chodaf fy mhen: yr ydwyf yn 
llawn o warthrudd, am hynny gwel 
fy nghystudd; 

16 Canys cynnyddu y mae: ffy 
hela yr ydwyt fel llew creulawn: 
er hynny drachefn fi a wnei yn 
rhyfedd â mi. 

l7 Yr wyt ti yn adnewyddu dy 
dystion i'm herbyn, ac yn amlhâu 
dy ddigofaint wrthyf; cyfnewidiau 
a rhyfel sydd 'm herbyn. 

18 $ Paham gan hynny y dygaist fi 
allan o'r groth? O 2a buaswn farw, 
ac na'm gwelsai llygad! 

19 Mi a fuaswn megis pe na bu- 
aswn, a myfi a ddygasid o'r bru i'r 
bedd. 

20 b Onid ychydig yw fy nyddiau î 
ipaid gan hynny, “ gâd 'm lonydd, 
fel yr ymgysurwyf ychydig ; 

91 Cyn myned o honof lle ni 
ddychwelwyf, i dir tywyllwch a 
chysgod angau ; 

29 Tir tywyllwch fel y fagddu, a 
chysgod angau, a heb drefn; Me y 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


8 Heb. 
lafur. 





b 1am. 16. 
T4 


4 Heb. Mae 
ar dy wyb- 
odaeth di. 


d Ps. 139. 
14, 15, 16. 


5 Heb. 
cauaist. 


cGen. 2.7. 
a 3, 19. 


e pen. 9. 20. 


f Us. 38. 19. 
Galar. 3. 
10. 


Epen. 3. 11. 


pen. 7. 16. 
a 8.9. 
i Ps. 39, 13, 
k pen. 7. 16, 
aun 





Sophar yn ceryddu Job. 





CRIST 
Cylch 


1220. 





| 2Zleb, 

| gwefusau 

3 Neu, 
ddychym»* 
mygïon. 





| apen. 6. 10, 
aloT. 


b Ezra 9. 


ta 


c Preg. 9. 


Rhuf. 1il: 
a. 


4 Heb. 
Uchel- 
derat y 
nefoedd. 


â pen. 9. 12. 
alo.l4. 
MBA. O. is 


$ Neu, lry 


DW'R. MO cL. 
a 92, GC. 
Preg. 9. 18. 


Sg a DOS 
gox 31. 
h Ps, 8S. 9, 
alio.6. 








6 Heb. 
gyfyd 
uwchlaw, 


1 Lef. 26. ô, 
6. 


PENNOD XI. 


1 Sophar yn ceryddu Job am ei gyfiawnhâu ei 
hun, 5 ac yn dangos mor anchwiliadwy ydyw 
doethineb Duw. 18 Sicred yw bendith edi- 
Jeirwch. 

SOPHAR y Naamathiad a at- 
tebodd ac a ddywedodd, 

2 Oni attebir amlder geirìau f ac 
a gyfiawnhêir gwr “siaradus? 

3 Ai dy *gelwyddau a wna 1 wŷr 
dewi? a phan watwarech, oni bydd 
a'th waradwyddo ? 

4 Canys * dywedaist, Pur 44y:v fy 
nysgeidiaeth, a glân ydwyf yn dy 
olwg di. 

5 Ond, O na lefarai Duw, ac nad 
agorai ei wefusau yn dy erbyn, 

6 A mynegi i ti ddirgeledigaethau 
doethineb, eu bod yn ddau cym- 
maint ar hyn sydd! Cydnebydd 
gan hynny *?i Dpuw ofyn gennyt 
lai nag a haeddai dy anwiredd. 

7 *A elli di wrth chwilio gael gaf- 
ael ar DpUw? a elli di gael yr 
Hollalluog hyd berffeithrwydd? 

8 *Cyfuwch a'r nefoedd ydyw, beth 
a wnei di? dyfnach nag uffern 4tv, 
beth a elli di ei wybod? 

9 Mae ei fesur ef yn hŵy nar 
ddaear, ac yn llettach na'r môr. 

10 $Os tyrr efe ymaith, ac os 
carchara: os casgl ynghyd, pwy 
ai 'rhwystra ef€ 

11 Canys “efe a edwyn ofer ddyn- 
ion, ac a wêl anwiredd; onid ys- 
tyria efe gan hynny? 

12 fDyn gwag er hynny a gymmer 
arno fod yn ddoeth; er geni dyn 
fel llwdn asen wŷllt. 

13 £Os tydi a barottôi dy galon, ac 
2 a estyni dy ddwylaw atto ef; 

14 Od oes drygioni yn dy law, 
bwrw ef ymaith ym mhell, ac na 
ddïoddef i anwiredd drigo yn dy 
luestai: 

15 Canys yna 'y codi dy wyneb yn 
ddifrychau; ïe, byddi safadwy, ac 


^^ |nid ofni: 


16 Oblegid ti a ollyngi 4y ofid 
dros gôf: fel dyfroedd gy Rai a 
aethant heibio y cofi ef. 

17 Dy oedran hefyd “a “fydd dis- 
oleiriach na hanner dydd; llew- 
yrchi, 4 byddi fel y bore-ddydd. 

18 Hyderus fyddi hefyd, o her- 
wydd bod gobaith: ïe, ti a gloddi, 
ac 'a orweddi mewn diogelwch. 

19 Ti a orweddi hefyd, ac ni bydd 


ath ddychryno, a llawer "a ymbil- 


m Ps,45,12. 


iant âth wyneb. 
20 Ond llygaid yr annuwiolion a 


JOB, XI. 





ddiffyciant, metha ganddynt ffoi, 
"a'u gobaith fydd fel ymadawiad 
yr enaid. 


PENNOD XII. 


l Job yn ei amddiffyn eî hun yn erbyn eî gyf- 
eillion oedd yn eî geryddu; T yn cydnabod 
fod Duw yn hollalluog. 


JOB a attebodd ac a ddy- 
wedodd, 

2 Diau mai chwychwi sydd bobl; 
a chyd â chwi y bydd marw doeth- 
ineb. 

3 Eithr * 9»4ae gennyf fi 7?ddeall fel 
chwithau, nid ydwyf fi ?waeth na 
chwithau; *a phwy nì ŵyr y fath 
bethau a hyn € 

4 Yr ydwyf fel un a watwarid 
gan ei gymmydog, yr hwn a eilw ar 
Dpuw, ac efe ai hettyb: “cwatwar- 
cerdd 4v y cyfiawn perffaith. 

5 Lamp ddïystyr ym meddwl y 
llwyddiannus, 44v yr hwn sydd bar- 
od i lithro â'i draed. 

6 Llwyddiannus yw lluestai ys- 
peilwyr, ac y mae dïogelwch i'r rhai 
sydd yn cyffroi Duw, y rhai y cyf- 
oethoga Duw eu dwylaw. 

7 Ond gofyn yn awr i'r anifeiliaid, 
a hwy a'th ddysgant; ac i ehediaid 
yr awyr, a hwy a fynegant i ti. 

8 Neu dywed wrth y ddaear, a hi 
a'th ddysg; a physgod y môr a hys- 
bysant 1 ti. 

9 Pwy ni ŵyr yn y rhai hyn oll, 
mai llaw yr ARGLWYDD a wnaeth 
hyn * 

10 “Yr hyn y mae ^einioes pob 
peth byw yn ei law, ac anadl pob 
5 math ar ddyn. 

ll fOnid y glust a farna ymadr- 
oddion? “ar genau a archwaetha 
ei fwyd ? 

12 Doethineb sydd mewn henur- 
iaid ; a deall mewn hir ddyddiau. 

13 “Gyd âg ef y mae doethineb 
a chadernid; cynghor a deall sydd 
ganddo. 

14 Wele, * efe a ddistrywia, ac nid 
adeiledir: 'efe a gau ar wr, ac nid 
agorir arno. 

15 Wele, efe a attal y dyfroedd, 
a hwy a sychant: efe au denfyn 
hwynt, a hwy a ddadymchwelant 
y ddaear. 

16 FGyd âg ef y mae nerth a 
doethineb: efe bïau y twylledig, 
ar twyllodrus. 

17 Efe sydd yn gwnenthur i gyng- 
horiaid fyned yn anrhaith ; ac ! efe 
a ynfyda farnwyr. 


18 Efe sydd yn dattod rhwym 





c20 


Job yn cydnabod gallw Duw. 


a. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 





n pen. 8. 14, 
a lS.lk4. 


a pen. 13. 2. 

2 Heb. 
galon. 

8 Heb. yn 
cwympo yn 
íS HG, &U. 

4Heb. a 
chyd â& 
phwy nid 
uw y fath 
hyn? 

b pen. 16, 
10 


a 17.2, 6. 
GYD ob 
n0.1. 

c Diar, 14, 2, 


d en. 21. Tf 


ED Ge 1; 


95. 
a49.11,12. 
n.92.7, 
Jer.l2.1. 
MaL 5. 12. 


e Num. 16. 


y, 


9 Neu, 
enaid, 

6 Heb. 
cnawd dy». 

fpen. 4. 9. 

THeb.a 
lhaflod y 
genau, 
pen, £. 30. 


& pen, 96. o. 


bpen, ll, 
10). 


Elis, 25 


1Ìŷfiic as Ple 


E ad, 13, 





12 Sam. 15. |' 
ôl.a 17.14, |. 
2d: 

Es, 19. 12. 
Corn L.L 





Job yn argyhoeddi ci gyfeillion, 


Cyn 


N 
CRIST 


Cylch 
1520, 





m pen. 32, 9. 
33. a'r 2, Hb 


| 8 Heb. 
gwefusy 


JJ yddlawn. 


n ps. 107, 








| cryfion. 


| o Dan.2.22. 


| Matt, 10. 


26, 
1 Cor. 4. 5. 


P Pa. 107, 
38, 





9 Ps. 107. 
4, 40. 





aol, 95. 


e pen. 
E£ 4, 2A 
a 96. 4, 


gwregys y 


& pen, 12, 2. 


b pon. 23, 3. 


Ye 


JOB, 


brenhinoedd, ac yn rhwymo gwreg- 
ys am eu llwynau hwynt. 

19 Efe sydd yn gwneuthur ì dy- 
wysogion fyned yn anrhaith; ac a 
blyga y rhai cedyrn. 

20 mEfe sydd yn dwyn ymaith 
“ymadrodd y ffyddlawn; ac yn 
dwyn synwyr y rhai hen. 

291 "Efe sydd yn fywallt dïystyr- 


.| wch ar dywysogion; ac yn * gwan- 


hâu nerth y rhai cryfion. 

22 “Ffe sydd yn datcenddio pethau 
dyfnion allan o dywyllwch; ac yn 
dwyn cysgod angau allan i oleuni. 

23 PEfe sydd yn amlhâu y cenhedl- 
oedd, ac yn eu distrywio hwynt: 
efe sydd yn ehengi ar y cenhedl- 
oedd, ac efe au dwg hwynt ê gy/- 
yngdra. 

294 Efe sydd yn dwyn calon pen- 
naethiaid pobl y ddaear; ac “efe a 
wna iddynt grwydro mewn anial- 
wch heb ffordd. 

25 Hwy a balfalant yn y tywyll- 
wch heb oleuni; ac efe a wna idd- 
ynt hwy gyfeiliorni fel meddwyn. 


PENNOD XIII. 


1 Job yn argyhoeddi eî gyfeillâon am eu bod 
yn dueddol ; 14 yn dangos ei ymddiried yn 
Nuw, 20 ac yn dymuno cael gwybod ei, bech- 
odau, ac amcan Duw wrth eì gystuddio ef. 


ELE, fy llygad a welodd Ayn 
oll; fy nghlust a'i clywodd 
ac a'i deallodd. 

9 “Mi a wn yn gystal a chwithau: 
nid ydwyf waeth na chwithau. 

3 P Yn wir myfi a lefaraf wrth yr 
Hollalluog, ac yr ydwyf yn chwen- 
nychu ymresymmu â Duw. | 

4 Ond rhai yn asio celwydd ydych 


'|chwi: “meddygon diddym dych 


chwi oll. 

5 O gan dewina thawech ! a tAyn- 
2y a fyddai ì chwi yn ddoethineb. 

6 Clywch, attolwg, fy rheswm, a 
gwrandêwch ar ddadl fy ngwefusau. 

7*A ddywedwch chwi anwiredd 
dros DDpUw? ac a ddywedwch chwi 
dwyll er ei fwyn ef? 

8 A dderbyniwch chwi ei wyneb 
ef? a ymrysonwch chwi dros DDyw? 

9 Aì da fydd hyn pan chwilio efe 
chwi? a dwyllwch chwi ef fel twyllo 
dyn ? 

10 Gan geryddu efe a'ch cerydda 
chwi, os derbyniwch wyneb yn 
ddirgel. 

1I Oni ddychryna ei ardderchowg- | 
rwydd ef chwi? ac oni syrth ei 
arswyd ef arnoch ? | 


12 Cyffelyb i ludw ydyw eich | 


o2l 


XI 


coffadwriaeth chwi; ach cyrph i G 


gyrph o glai. 
13 Tewch, “gadêwch lonydd, fel y 


ac yn ymddiried yn Nwc. 


1520, 





llefarwyf finnau; a deued arnaf yr |21c. oui 


hyn a ddelo. 

14 Paham y fcymmeraf fy nghnawd 
â'm dannedd * ac 5 y gosodaf fy ein- 
ioes yn fy llaw ? 

15 Pe lladdai efe fi, etto mi a 
obeithiaf ynddo ef: er hynny fy 
ffyrdd a_* ddiffynnaf ger ei fron ef. 

16 Hefyd efe fydd iachawdwr- 
iaeth i mi: canys ni ddaw rhag- 
rithiwr yn ei ŵydd ef. 

17 Gan wrandaw gwrandêwch fy 
ymadrodd, ac a fynegwyf, âch 
clustiau. 

18 Wele, yn awr ftrefnais /y achos; 
gwn y'm cyfiawnhêir. 

19 Pwy ydyw yr Awn a ymddadl- 
eu â mi? canys yn awr os íawaf, 
mi a drengaf. 

20 ïOnd dau beth na wna i mi: 
yna nid ymguddiaf rhagot. 

21 Pellhâ dy law oddi arnaf: ac 
na ddychryned dy ddychryn fi. 

22 Yna galw, a myfi a attebaf: 
neu myfi a lefaraf, ac atteb di fi. 

23 Pa faint o gamweddau ac o 
bechodau sydd ynof? pâr i mi 


. wybod fy nghamwedd a'm pechod. 


24 *Paham y euddi dy wyneb, ac 
ì y cymmeri fi yn elyn i ti? 


25 " A ddrylli di ddeilen ysgwyd-| 4> 


edig? a ymlidi di soflyn sych ? 

26 Canys yr wyt íi yn ysgrifenu 
pethau chwerwon yn fy erbyn; ac 
yn "gwneuthur i mi feddiannu 
camweddau fy ieuengctid. 


27 Ac *yr ydwyt ti yn gosod fy|*p 


nhraed mewn cyffion, ac yn gwyl- 

ied ar fy holl lwybrau ; «c yn nodi 

* gwadnau fy nhraed. 

28 *Ac efe, megis pydrni, a heneidd- 
ia, fel dilledyn yr hwn a ysa gwyfyn. 
PENNOD XIV. 

1 Job yn ymbil 4 Duw am eî fjafr, o herwydd 
byrred oes dyn, a sicred marwolaeth, Er 
nas gellir cael einioes, wedi eî cholli unwaitl, 
ello y mae efe yn disgwyl am gael eî newidio. 
16 Trwy bechod y mae y creadur dan lygr- 
edigaeth. 


YN a aned o wraig sydd fyr o 
ddyddiau, a “llawn o helbul. 

9 . Fel blodeuyn y daw allan, ac y 
torrir ef ymaith ; ac efe a gilia fel 
cysgod, ac ni saif. 

3 A agori di dy lygaid ar y fath yma? 
ac a ddygi di fi 1 farn gyd â thi? 

4 “Pwy a ddyry beth glân allan o 
beth aflan * neb. | 

5 “Gan fod ei ddyddiau ef wedi 


wrthyf. 
f pen. lS, 4, 
£ 1 Sam, 2S. 
211 


Ps. 119, 
109, 
h Ps, 93, 4, 
Diar.14.32, 


9 Heb, 
brof«f, 
neu, «gy- 
hoeddaf. 


ipen. 9. 34 
“o 


oo, í. 


k J)eut. 32, 
20. 


| 


4 Heb. 
gwraidd. 


9 Y cyfryw 
ui &c, 


Rhuf. 5.12, 
Eph. 2 


d pen, 7. 1, 





Byrder einioes dyn. 





yg en. 7. 16, 
| 19.10.20. 


8 Heb. 
lUifeirio 
dros y 
pethau, 


eu rhag-derfynu, rhifedi ei fisoedd 
ef gyd â thi, a gosod o honot ei 
derfynau, fel nad êl drostynt : 

6 “Tro oddi wrtho, fel y * gor- 


arrau, hyd oni orpheno, ffel gwas 


cyflog, ei ddiwrnod. 

7 Canys y mae gobaith o bren, er 
ei dorri, y blagura efe etto, ac na 
phaid ei flagur ef â thyfu. 

8 Er heneiddio ei wreiddyn ef yn 
y ddaear, a marweiddio ef foncyff 
ef yn y pr ridd; 

9 Efe a flazura oddi wrth arogl 
dyfroedd, ac a fwrw ganghennau 
fel planhigyn. 

10 Ond gwr a fydd marw, ac a 
dorrir ymaith; a dyn a drenga, a 
pha le y mae? 

ll Fe y mae dyfroedd yn pallu 
o'r môr, ar afon yn myned yn 
ddïysbydd, ac yn sychu: 

12 Felly gwr a orwedd, ac ni 
chyfyd hyd €oni byddo heb nef- 
oedd; ni ddihunant, ac ni ddeffro- 
ant o'u cwsg. 

13 O na chuddit fi yn y bedd! 


| ma'm cedwit yn ddirgel, nes troi dy 
(lid ymaith! 2a osodit amser nod- 


edig i mi, a'm cofio ! 

l4 Os bydd gwr marw, a fydd 
efe byw drachefn? disgwyliaf holl 
ddyddiau fy milwriaeth, hyd oni 
ddelo fy nghyfnewidiad. 

15 Gelwi, a myfi ath attebaf; 
chwennychi waith dy ddw ylaw. 

16 Canys yr awr hon ^y rhifi fy 
nghamrau : onid wyt yn gwylied ar 


'Ify mhechod? 


17 Fy nghamwedd 'a selied mewn 
côd; a thi a wnïaist i fynu fy an- 


19, wiredd. 


18 Ac yn wir, y mynydd a syrthio 
a ddiflanna; a'r graig a symmudir 
o'i lle. 

19 Dyfroedd a_dreuliant y cerrig ; 
yr wyt yn “ golchi ymaith y pethau 
sydd yn tyfu o bridd y ddaear, ac 
yn gwneuthur 1 obaith dyn golli. 

20 Yr wyt yn ei orchfygu ef yn 
dragywydd, fel yr elo ymaith: a 
chan newidio ei wyneb ef, yr wyt 
yn ei ddanfon ef i ffordd. 

21 Ei feibion ef a ddaw i anrhyd- 


2edd, ac “nis gwybydd efe: a hwy a. 
| ostyngir, ac ni ŵyr efe oddi wrthynt: 


22 Ond ei gnawd arno a ddoluria, 
a1 enaid ynddo a alara. 


PENNOD XV. 


1 Eliphaz yn ceryddu Job am eî annuwioldeb yn 
ei gyfiawnh&u eî hun; YT ac yn profi o bennau 
yr hen bobl, mor anesmwyth yw yr annuwiol. 


JOB, XV. 


NA Bliphaz y Temaniad a at- 
tebodd ac a ddywedodd, 

2 A adrodd gw» doeth SAU ŵn. 
o wynt? ac a leinw efe ei fol â 
dwyrein-wynt ? 

3 A ymresymma efe â gair ni 
fuddia? neu âg ymadr aon y rhas 
ni wna efelesâd â h 


4 Yn ddïau ti a NAT ymaith |*H 


ofn : yr ydwyt yn attal “gweddi ger 
bron Duw. 

5 Canys dy enau *a draetha dy an- 
wiredd; ac yr wyt yn dewis tafod 
y cyfrwys. 

6 Dy enau di sydd yn dy fwrw yn 
euog, ac nid myfi: ath wefusau 
sydd yn tystiolaethu yn dy erbyn. 

7 A aned tydi yn gyntaf dyn? a 

^lunied tydi o flaen y bryniau ? 

8A glywaist ti gyfrinach Duw? 
ac a atteli di ddoethineb gyd â thi 
dy hun? 

9 Beth a wyddost ti ar nas gwydd- 
om nì? befh a ddealli di, heb fod 
hynny hefyd gennym ninnau * 

10 “ Y 92mae yn ein mysg ni y pen- 
llwyd, a'r oedrannus hefyd; hŷn o 
oedran na'th dad di. 

ll Ai bychan gennyt ti ddiddan- 


wch Duw? a oes dim dirgel gyd â 


thi? 

12 Pa beth sydd yn dwyn dy fedd- 
wl oddi arnat? ac ar ba beth yr 
amneidia dy lygaid, 

13 Gan i ti droi dy feddwl yn 
crbyn Duw, a gollwng y fath eiriau 
allan o'th enau * 

14 4 Pa beth yw dyn, i fod yn lân? 
ar hwn a aned o wraig, i fod yn 
gyfiawn ? 

15 * Wele, ni roddes efe ymddiried 
yn ei saint; a'r nefoedd nid ydynt 
lân yn ei olwg ef. 

16 fPa faint mwy ffiaidd a drew- 
edig ydyw dyn, “yr hwn sydd yn] 
yfed anwiredd fel dwfr ? 

17 Dangosaf i ti, gwrando arnaf; 
a'r hyn a_welais a fynegaf. 

18 Yr hyn a fynegodd gwŷr doeth- 
ion “ oddi wrth eu tadau, ac nis cel- 
asant: 

19 I'r rhai yn unig y rhoddwyd y 
ddaear: ac ni ddaeth alltud yn eu 
plith hwy. 

20 Holl ddyddiau yr annuwiol y 
bydd efe yn ymofidio: a rhifedi y 
blynyddoedd a guddiwyd oddi wrth 
y traws. 

21 Trwst “ofnadwy sydd yn ei 
glustiau ef: 'mewn heddwch y daw 

y dinystrydd arno. 


Elphaz yn cer awMadm _ _ JORKW — Hun FN Job. 


Gan IE cs cem, |eu rhag-derfynu, rhifedi ei fisoedd | WNA Eliphaz y Temaniad a at-| , Om, | 
Cylch 


1520, 


4 Heb. sydd 
yn dysgu. 


a Ps. 90, 2. 
Diar. 8. 25. 
b Rhof. 11. 
94, 


c pen. 32, 


$ . 


d 1 Bren. 8, 


1 Iosni. $, 
en. 4.18, 
A25. 8, 

f Ps. Vt, a 
a$5c.3 
en, 317. 
iar. 19, 

28. 


h pen. 8, 8. 


5 Heb. dy- 
chrynigdu 


1 mThess, 
573, 








Amnesmwythder yr annuwiol. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 
k Ps.59. 15, 
a 109. 10, 

1 pen. 18, 





m pen, 4, 9, 


n pen, 22. 
16. 
Pas. 50. 29. 


o Ps. 7. 14. 
Es. 59. 4. 
Hos. 10,13. 

6 Neu, 

gamwedd, 


2 pen, 13. 4. 
2 Neu, 

traf erlhus. 
3 Heb, 
gwynt? 


a, 109, 2n. 
Galar.2,15, 


92 Ni chred efe y dychwel allan o 
dywyllwch: ac y mae y cleddyf yn 
gwylied arno. 

23 Y mae efe “yn crwydro am fara, 
pa le y byddo : efe a ŵyr fod dydd 
tywyllwch yn barod wrth ei law. 

24 Cystudd a chyfyngdra a'i braw- 
ycha ef; hwy a'i gorchfygant, fel 
brenhin parod i ryfel. 

25 Canys efe a estynodd ei law yn 
erbyn Duw ; ac yn erbyn yr Holl- 
alluog yr ymnerthodd. 

26 Efe a red yn y gwddf iddo ef, 
í(rwy dewdwr torrau ei dariannau: 

27 Canys efe a dôdd ei wyneb âi 
frasder : ac a wnaeth dyrch o ffoneg 
ar eì denewynau. 

28 A thrigo y mae mewn dinas- 
oedd wedi eu dinystrio, a thai ang- 
hyfannedd, y rhai sydd barod ê fod 
yn garneddau. 

29 Ni chyfoethoga efe, ni phery 
ei olud ef chwaith; ac nid estyn 
efe eu perffeithrwydd hwy ar y 
ddaear. 

30 Nid ymedy efe allan o dywyll- 
wch, y fflam a wywa ei frig ef; ac 
efe a ymedy "trwy anadl ei enau ef. 

91 Yr hwn a dwylled, nac ym- 
ddirieded mewn oferedd: canys of- 
eredd fydd ei wobr ef. 

32 Efe a dorrir ymaith "cyn ei 
ddydd ; a'i gangen ni lasa.' 

33 Efe a ddihidla ei rawn anadd- 
fed fel gwinwydden ; ac a fwrw ei 
flodeuyn fel olew-wydden. 

34 Canys cynnulleidfa rhagrithwyr 
Jydd unig: a thôn a ysa luestai 
gwobrwyr. 

35 "Y maent yn ymddŵyn blinder, 
ac yn esgor ar êwagedd; a'u bol 
sydd yn darpar twyll. 

PENNOD XVI. 


1 Job yn beio ar eî gyfeillion, eu hannhrugar- 
occed ; 'J yn dangos mor dostur yw ei gyflwr, 
17 ac yn amddiffyn eî ddiniweidrwydd. 


A OB a attebodd ac a ddy- 
wedodd, 

2 Clywais lawer o'r fath hyn: *cys- 
urwyr * gofidus ydych chwi oll. 

3 Oni cheir diwedd ar eiriau *ofer? 
neu pa beth sydd yn dy gryfhâu di 
i atteb î 

4 Mi a fedrwn ddywedyd fel 
chwithau: pe byddai eich enaid 
chwi yn lle fy enaid i, medrwn ben- 


. | tyrru geiriau i'ch erbyn, ac Pysgwyd 


fy mhen arnoch. 

5 9nd mi a'ch cryfhâwn chwi â'm 
genau; a symmudiad fy ngwefusau 
a esmwythâi eich gofid. 


JOB, 


XVI. 


6 Os llefaraf fi, nid. esmwythâ 
fy nolur; ac os peidiaf, *ai llai fy 
ngofìd * 

7 Ond yn awr efe am blinodd i; 
anrheithiaist fy holl gynnulleidfa : 

8 A chroen-grychaist fi, a hynny 
sydd dystiolaeth : a'm culni yn codi 
ynof, a dystiolaetha yn fy wyneb. 

9 c Yn ei ddigllondeb 4m. rhwyga 
yr hwn a'm casâ: efe a ysgyrnyga 
ddannedd arnaf ; “fy ngwrthwyneb- 
wr a flaenllymmodd ei lygaid yn fy 
erbyn. 

10 Hwy a ledasant eu safnau ar- 
naf; *tarawsant fy nghernau yn ddir- 
mygus ; ymgasglasant ynghyd yn fy 
erbyn. 

11 Duw fa'm *rhoddes i'r anwir; 
ac a'm trodd i ddwylaw yr annuw- 
iolion. 

12 Yr oeddwn yn esmwyth; ond 
efe am drylliodd, ac a ymaflodd 
yn fy ngwddf, ac a'm drylliodd yn 
chwilfriw, ac “a'm cododd yn nôd 
iddo ei hun. 

13 Ei saethyddion ef sydd yn fy 
amgylchu; y mae efe yn hollti fy 
arennau, ac nid ydyw yn arbed; 
y mae yn tywallt fy mustl ar y 

daear. 

14 Y mae yn fy rhwygo â rhwyg- 
iad ar rwygiad : y mae efe yn rhed- 
eg arnaf fel cawr. 

15 Gwnïais sachlen ar fy nghroen, 
a Ph halogais fy nghorn yn y llwch. 

16 Fy wyneb sydd fudr gan wylo, 
a chysgod marwolaeth sydd ar fy 
amrantau : 

l7 Er nad oes gamwedd yn fy 
nwylaw; a bod fy ngweddi yn bur. 

18 O ddaearen, na orchuddia fy 
ngwaed, ac 'na fydded lle i'm 
gwaedd. 

19 Wele hefyd yn awr fy nhyst 
yn y nefoedd; a'm tystiolaeth yn 
yr uchelder. 

20 Fy nghyfeillion *sydd yn fy 
ngwawdio: fy llygad a ddiferodd 
ddagrau wrth DpUw. 

21 FO ma chai un ymddadleu â 
Duw dros ddyn, fel mab dyn dros 
ei “gymmydog ! 


22 Canys pan ddêl *ychydig flyn-|' 


yddoedd, yna mi a rodiaf lwybr ar 
hyd yr hwn nì ddychwelaf. 


PENNOD XVIL 


1 Job yn appelio oddî wrth ddynion at Dduw. 
6 Y gal, annhrugaredd dynion wrth y cys- 
tuddiol, beri i'r duwiol synnu; ond nas gall 
beri iddynt ddigalonni. 11 Nad mewn byw- 
yd, ond mewn marwolaeth, y mae ei obaith ef. 


Job yn amddiffyn ei hun. 


Cyn 
CRIST 





wrthyf î 


c pen. 10, 
To, 11. 


d a: 13. 


e Galar, 2. 
30. 
Mic.5,l, 


f pen. 1. 15, 
JUfio 


5 Heb 
hargaeodd, 


€ pen. 7. 20. 


h pen. 30, 
19, 


8 Heb. 
blynydd 
oedd rhif. 


E———— ss ___b_ . 9.9... .Ï41. __,Ô_Ô___^____ 5.5 :_AôÔôÔ_Ô^ 1 Ŵ__>_; 


623 


Job yn appelêo at, Dduw. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


2 Neu, 
yspryd a 


3 Heb, 
lleitja. 





4 Nen, o'u 
blaen 
hwynt. 


c Ps. 6. 7. 


5 Neu 


e pen. 7. 6. 
a9. 25, 


6 Neu 
meddian- 
nau, 

T Heb. 

| cyfagos, 


Gun ————— ——— Y I  e H a aa —  O4O OíNN a aaa a — — i —  NHWMHEN———— 








fpen. 3. 17 
lS 19. 


& pen, 13. 
14, 





dreuliwyd. 
'b 


b pen. 0. 9. 


meddyliau. 


d pen, 6. 29, 


Y ?anadl a lygrwyd, fy nyddiau 
a ddiffoddwyd, beddau sydd 
barod i mi. 

9 Onid oes watwarwyr gyd â mi? 
ac onid yw fy llygad yn * aros yn eu 
chwerwedd hwynt? 

3 Dyro i lawr yn awr, dyro i mì 
feichiau gyd â thi: pwy ydyw efe 


.|?^a dery ei law yn fy llaw ìi? 


4 Canys cuddiaist eu calon hwynt 
oddi wrth ddeall: am hynny ni 
ddyrchefi dì hwynt. 

5 Yr hwn a ddywed weniaith i'w 
gyfeillion, llygaid ei feibion ef a 
ballant. 

6 Yn ddïau efe a'm gosododd ? yn 
ddïareb i'r bobl, ac *o'r blaen yr 
oeddwn megis tympan iddynt. 

7 Am hynny “y tywyllodd fy llyg- 
ad gan ddigllonedd, ac y :nae fy 
aelodau oll fel cysgod. 

8 Y rhai uniawn a synnant am 
hyn; a'r diniwed a ymgyfyd yn er- 
byn y rhagrithiwr. 

9 Y cyfiawn hefyd a ddeil ei ffordd ; 
ar glân ei ddwylaw a chwanega 
gryfder. 

10 Ond chwi oll, “dychwelwch, a 
deuwch yn awr: am na chaf fi w 
doeth yn eich plith chwi. 

ll “Fy nyddiau a aeth heibio, fy 
amcanion a dynned ymaith; sef 
$ meddyliau fy nghalon. 

12 Gwnant y nos yn ddydd : " byr 
yw y goleuni, o herwydd tywyll- 
wch. 

13 Os disgwyliaf, y bedd sydd dŷ 
imi: mewn tywyllwch y cyweiriais 
fy ngwely. 

l4 Gelwais ar y pwll, Tydi yw 
fy nhad: ar y pryf, Fy mam a'm 
chwaer wyt. 

15 A pha le yn awr y mac fy 
ngobaith? pwy hefyd a genfydd fy 
ngobaith ? 

l6 Disgynant i farrau y pwll, 
pan fyddo cim *cyd-orphwysfa yn 
y llwch. 


PENNOD XVIII. 


1 Bildad yn beio ar Job, am eî ryfyg a'i an- 
nïoddefgarwch. O Trueni yr annuwiol, 


BILDAD y Suhiad a attebodd 
ac a ddywedodd, 

2 Pa bryd y derfydd eich ymadr- 
odd? ystyriwch, wedi hynny ninnau 
a lefarwn. 

9 Paham y cyfrifed nyni fel ani- 
feiliaid? ac yr ydym yn wael yn eich 
golwg chwi * 

4 O *yr hwn sydd yn rhwygo ei 


624 


JOB, XVII 


Trueni yr annuwiol. 





enaid yn ei ddigllondeb! ai er dy| _ Cyn 
fwyn di y gadewir y ddaear? neu y CYN 
symmudir y graig allan o'i lle? 1520. 

5 Iê, goleuni yr annuwiolion a 
ddiffoddir, a gwreichionen ei dân ef 
ni lewyrcha. 

6 “Goleuni a dywylla yn ei luesty *Neu, 
ef; a'i lusern a ddiffydd gyd âg| "P^ 
e[: 

7 Camrau ei gryfder ef y gyfyngir, 
ai gynghor ei hun a'i bwrw ef i 
lawr. 

8 Canys P efe a deflir i'r rhwyd er- | "pen. 22. 
byn ei draed, ac ar faglau y rhodia | 
efe. 

9 Magl a ymeifl yn ei sawdl ef, “a'r |<pen.5.5. 
gwilliad fydd trech nag ef. 

10 Hoenyn a guddied iddo ef yn y 
ddaear, a magl iddo ar y llwybr. 

ll Braw a'i brawycha ef o am- «pen 15 
gylch, ac a'i *gyyr i gymmeryd ei| Ja,&25a 
draed. 5, a 49. 29 


]2 Ei gryfder fydd mnewynllyd, aden 
a *dinystr /ydd parod wrth ei pm. 
ystlys. 

13 Efe a ysa * gryfder ei groen ef: 
cyntaf-anedig angau a fwyty ei, 
gryfder ef. 

l4 Ei hyder efa dynnir allan o'i |5pemn-5.14. 
luesty: a Agynny a'i harwain ef ab)| bs11210 
frenhin dychryniadau. c 

15 Efe a drig yn ei luest ef, am 
nad eiddo ef ydyw: brwmstan a 
wasgerir ar ei drigfa ef. 

16 “Ei wraidd a sychant oddi tan- 
odd, ai frig a dorrir oddi arnodd. | Es 5.24 

]7 hEi goffadwriaeth a gollir o'r 
ddaear, ac ni bydd enw iddo ar|zg 
wyneb yr heol. L 

18 5Efe a yrrir allan o oleuni i|5Heb 
dywyllwch: efe a ymlidir allan o'r| al. 


4 Heb. 
Jarrau. 


£ pen, 29, 
19 


allan. 


í Es, 11. 22. 
Jer, 22, 30. 


d. 

19 î Ni bydd iddo fab nac ŵyr ym 
mysg ei bobl ; nac un wedi ei adael 
yn ei drigfannau ef. 

20 Y rhai a ddôl ar ei ol, a synna 
arnynt o herwydd ei ddydd ef; ar 
rhai o'r blaen a “gawsant fraw. YMI. 

91 Yn wir,-dyma drigleoedd yr| gnimewn 
anwir; a dyma le y dyn nid edwyn 
Dpuw. 

PENNOD XIX. 
1 Job yn cwyno greuloned yw ei gyfeillion; ac 

yn dangos fod, ynddo ef ddigon o drueni i 

borthi eu creulondeb hwy. 21, 29 Yn ymbil 

am dosturi, 25 ac yn credu yr adgyfodiad. 

A JOB a attebodd ac a_ddy- 
wedodd, 

9 Pa hyd y cystuddiwch fy enaid? 
ac y'm drylliwch â geiriau ? Wr 

3 “Dengwaith bellach y'm gwarad- | ef. 26.26. 





Tostur gyflwr Job. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1020. 





b pen, 3. 23, 


c pen. 13, 


Galar.2. 5. 


d 
det 90, 


e Ps.31.11. 
aos.ll, 


a 69. 8. 
a S8. 8, 18. 


2 IIeb. bol, 


3 Neu, 
Yr enwir. 


f Ps, 41. 9, 
a 65. 18, 
14, 20. 


£ pen. 20, 


Pe 102. 2: 

Galar. 4, 8, 
4 Nen, fel 

wrth, &c. 


wyddasoch; ac nid cywilydd gon- 
nych ymgaledu i'm herbyn. 

4 Hefyd pe byddat wir wneuthur 
o honof fi yn amryfus; gyd â mi y 
trig fy amryfusedd. 

5 Yn wir os ymfawrygwch yn fy 
erbyn, a dadleu fy ngwaradwydd 
i'm herbyn : 

6 Gwybyddwch yn awr mai Duw 
a'm dymchwelodd i, ac a'm ham- 
gylchodd â'i rwyd. 

7 Wele, llefaf rhag trawsder, ond 
ni'm hattebir: gwaeddaf, ond nid 
oes farn. | 

8 P Efe a. gauodd fy ffordd, fel nad 
elwyf drosodd ; y mae efe yn gosod 
tywyllwch ar fy llwybrau. 

9 Efe a ddïosgodd fy ngogoniant 
oddi am danaf; ac a ddygodd ym- 
aith goron fy mhen. 

10 Y mae efe yn fy nistrywio oddi 
amgylch, ac yr ydwyf yn myned 

aith: ac efe a symmudodd fy 
ngobaith fel pren. 

ll Gwnaeth hefyd i'w ddigofaint 
gynneu yn fy erbyn; ac “a'm cyfrif- 
odd iddo fel 42 o'i elynion. 

12 Ei dorfoedd sydd yn dyfod 

chyd, ac “yn palmantu eu ffyrdd 
yn fy erbyn, ac yn gwersyllu o am- 
gylch fy mhabell. 

J3 *Efe a bellhaodd fy mrodyr 
oddi wrthyf, a'r rhai oedd yn fy 
adnabod hefyd a ymddïeithrasant 
oddi wrthyf. 

14 Fy nghyfnesaf a ballasant, a'r 
rhai oedd o'm cydnabod a'm hang- 
hofiasant. 

15 Y rhai oedd yn trigo yn fy nhŷ, 
a'm morwynion, sydd yn fy nghyfrif 
yn ddïeithr: alltud ydwyf yn eu 
golwg. 

16 Gelwais ar fy ngwasanaethwr, 
ac nid attebodd; ymbiliais âg ef 
â'm genau. 

17 Dïeithr oedd fy anadl i'm gwraig, 
er ymbil o honof â hî er mwyn fy 
mhlant o'm “corph. 

18 “Plant hefyd a'm dïystyrent: 
cyfodais, a. dywedasant i'm her- 


yn. 

19 “Fy holl gyfrinachwyr sydd yn 
fy ffieiddio: a'r rhai a gerais a droi- 
sant yn fy erbyn. 

20 EFy esgyrn a lynodd wrth fy 
nghroen, *ac wrth fy nghnawd; ac 
â chroen fy nannedd y dïengais. 

21 Trugarhêwch wrthyf, trugar- 
hêwch wrthyf, fy nghyfeillion; can- 


YU Im ys hj]aw DUw o gyffyrddodd â mi. 


22 Paham yr ydych chwi yn U | 








nb 


JOD, AX. 


erlid i fel Duw, heb gael digon ar 
fy nghnawd ? 

23 3O nad ysgrifenid fy ngeiriau 
yn awr! O na argrephid hwynt 
mewn llyfr ! 

24 O nad ysgrifenid hwynt yn y 
graig dros byth â phin o haiarn ac 
â phlwm! 

25 Canys myfi a wn fod fy Mhryn- 
wr yn fyw, ac y saif yn y diwedd 
ar y ddaear. 

26 Ac “er ar ol fy nghroen 2 bry/- 
ed ddifetha y corph hwn, etto ' caf 
weled Duw yn fy nghnawd: 

27 Yr hwn a gaf fi ìi mi fy hun 
ei weled, a'm llygaid a'i gwelant, 
ac nid “arall; & i'm harennau ddar- 
fod * ynof. 

28 Eithr chwi a ddylech ddy- 
wedyd, Paham yr erlidiwn ef? canys 
gwreiddyn y matter a gaed ynof. 

29 Ofnwch am danoch rhag y 
cleddyf: canys y mae digofaint y» 
dwyn cospedigaethau y cleddyf, fel 
y gwybyddoch fod barn. 

PENNOD XX 
Sophar yn dangos cyflwr a rhan yr annuwiol. 
MD A. Sophar y Naamathiad a 
attebodd ac a ddywedodd, 

2 Am hynny y mae fy meddyliau 
yn peri ìi mi atteb: ac am Ayn y 
mae brys * arnaf, 

9 Yr ydwyf yn clywed cerydd 
gwaradwyddus i mi; ac y mae ys- 
pryd fy neall yn peri i mi atteb. 

4 Oni wyddost ti hyn erioed, er 
pan osodwyd dyn ar y ddaear, 

5 *Mai *byr yw gorfoledd yr an- 
nuwiolion, a llawenydd y rhagrith- 
wyr dros funud awr? 

6 P Pe dyrchafai ei odidowgrwydd 
ef i'r nefoedd, a chyrhaeddyd o'i 
ben ef hyd y *cymmylau; 

7 Efe a gollir yn dragywydd fel 
ei dom : y rhai a'i gwelsant a ddy- 
wedant, Pa le 4 mae efe? 

8 Efe a eheda ymaith “megis 
breuddwyd, ac ni cheir ef: ac efe 
a ymlidir fel gweledigaeth nos. 

9 4Y llygad a'i gwelodd, ni wêl 
ef mwy: a'i leni ehenfydd mwy o 
hono. 

lO 5Ei feibion a gais foddloni y 
tlodion: ai ddwylaw *a roddant 
adref eu golud hwynt. 

ll Ei esgyrn sydd yn llawn o 
fbechod ei ìeuengctid, yr hwn a 
orwedd gyd âg ef yn y pridd. 

12 Er bod drygioni yn felus yn 
ei enau ef; er iddo ei gau dan ei 
dafod ; 


Ei fydd yn yr adgyfodiad. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520, 

5 Heb. Pwy 
a ddyry 
usgrifenu 
Jy, &c. 





6 Neu, 
wedi 4 mi 
ddeffro, er 
dinystrio 
y corph 

vwn, ello 


o'm cnawd 


7 Heb. 
dieithr. 

8 Heb. yn 
Jymynwes. 

9 Neu, pa 
wreiddyn 
mailer a 
gaed, &c. 


2 Heb. ynof. 


a Is. S7. 39, 
90 


Gb 
o agos, 


b Es, 14, 13, 


Obnd, o, â. 
4 lIcb. 
wybren, 


c Is, 79. 20. 
a 90, 2. 


â pen. T. 8, 
10. a 8. 18. 
Is. 37. 26, 
a103, 16. 


9 Neu, Y 
tlodion a 
orllwymma 
ei Ulanl. 
ead, 18. 


fnen. 13, 
Fo 
Pa, 25.7. 


Cyflwr a rhan yr annuwiol. 





13 Ŵr iddo ei arbed, ac heb ei 
adaw; eithr ei attal o fewn taflod 
ei enau: 

14 EI fwyd a dry yn ei ymysgar- 
oedd: bustl aspiaid ydyw o'i fewn ef. 

15 Efe a lyngcodd gyfoeth, ac efe 
ai chwyda: Duw aì tyn allan o'i 
fol ef. 
| 16 Efe a sugn wenwyn aspiaid: 
| tafod gwiber a'i lladd ef. 

17 Ni chaiff weled “afonydd, ffryd- 
iau, ac aberoedd o fêl ac ymenyn. 

18 Y mae efe "yn rhoddi adref 
yr hyn a lafuriodd am dano, ac nis 
$H.b. yn ol | llwnge: “yn ol eê olud y rhydd adref, 
gyfneieit. | ac heb gael llawenydd o hono. 

19 Am iddo ddryllio, a gadaw y 
tlodion; ysglyfaethu tŷ nid adeil- 
adodd ; 





E Ps. 36. 9. 


h ad, 10. 


io, Id. 20 'Dïau na “chaiff lonydd yn 
7 Heb. ei fol, na weddill o'r hyn a_ ddy- 
wybydd 
munodd. 
se” | 21 Ni bydd gweddill “o'i fwyd ef; 
am hynny ni ddisgwyl neb am ei 
ddâ ef. 

22 Pan gyflawner ei ddigonoldeb, 
cyfyng fydd amo; llaw pob dyn 
blin a ddaw arno. 

23 Pan fyddo efe ar fedr llenwi 
ei fol, DUw a ddenfyn arno ang- 
|erdd ei ddigofaint; ac a'i gwlawia 
jŵ arno ef ym mysg ei fwyd. 

'EH!| 24 “Efe a ffy oddi wrth arfau 


Amos$.19.| haiarn ; 4'r bwa dur a'i trywana ef. 
25 Efe a dynnir, ac a ddaw allan 
o'r corph, a gloyw-lafn a ddaw allan 
o'i fustl ef; " dychryn /ydd arno. 

26 Pob tywyllwch a fydd cudd- 
ledig yn ei ddirgeloedd ef: tân heb 
ei chwythu ai hysa ef: yr hyn a 
adawer yn ei luestai ef, a ddrygir. 

27 Y nefoedd a ddatguddiant ei 
anwiredd ef, a'r ddaear a gyfyd yn 
ei erbyn ef. 

28 Cynnydd ei dŷ ef a cilia: 
dd& a lifa ymaith yn nydd ei ddig- 
ofaint ef. 

29 " Dyma ran dyn annuwiol gan 
9 Heb.ac_ | DDUW ; “a'r etifeddiaeth a osodwyd 
elifeddiaeth | , 
a ora Ui iddo san Dpuw. 
HE PENNOD XNI. 

1 Job yn dangos fod iddo achos î ofidio, îe, ym 
morn dyn. T bod yr annuwiol weithiau yn 
gymmaint eu llwyddiant, ag y pair iadynt 

. ddîystyrw Duw: 16 a Uod eu dinystr hwy 
weithiau yn eglur. 29 Nad oes ragor rhwng 

y llwyddiannus a'r truenus yn angaw.: 30 

ac ma$ mewn byd arall y mae barnedigaeth 

yr annuwiol, 


JOB a attebodd ac a ddy- 
wedodd, 
2 Gan wrandaw gwrandêwch fy 


1 pen, 16. 


m pen. 18. 
uu 


n pen, 27. 
1B. aôol,2,. 


——————c'y sy ———— ev —————— 
a) (cp! 
â um 
LO dg 
o Smeumb0 


— 


JOB, XXI. 


ymadrodd; a bydded hyn gym le 
eich cysur. 

3 Dïoddefwch fi, a minnau a lef- 
araf; ac wedi i mi ddywedyd, *gwat- 
warwch, 

4 A minnau, ydwy/ fì yn gwneuth- 
ur fy nghŵyn wrth ddyn? ac os 


ydwyf, paham *na byddai gyfyng |? 


ar fy yspryd? 

5 Edrychwch arnaf, a synnwch; a 
? gosodwch eich llaw ar etch genau. 

6 Minnau pan gofiwyf, a ofnaf; a 
dychryn a ymeifl yn fy nghnawd. 

7 “Paham*y mae yr annuwiolion 
yn byw, yn heneiddio, ac yn cryf- 
hâu mewn cyfoeth ? 

8 Eu had hwy sydd safadwy o'u 
blaen gyd â hwynt, au hiliogaeth 
yn eu golwg. 

9 Eu taì sydd mewn heddwch 
allan o ofn; ac nid ydyw gwïalen 
Duw arnynt hwy. 

10 Y mae eu tarw hwynt yn cyf- 
lôl, ac ni chyll ei had; ei fuwch 
ef a fwrw lo, ac nid erthyla. 

11 Danfonant allan eu rhai bych- 
ain fel dïadell, a'u bechgyn a neid- 
iant. 

12 Cymmerant dympan a thelyn, 
a llawenychant wrth lais yr organ. 

13 “Treuliant eu dyddiau mewn 
daioni, ac mewn moment y disgyn- 
ant i'r bedd. 

14 “Dywedant hefyd wrth Dpuw, 
Cilia oddi wrthym; canys nid ydym 
yn chwennych gwybod dy ffyrdd. 

15 fPa beth ydyw yr Hollalluog, 
fel y gwasanaethem ef? a pha fudd 
fydd i ni os gweddïwn arno? 

16 Wele, nid ydyw eu daioni hwy 
yn eu llaw eu hun: “pell yw cyng- 
hor yr annuwiol oddi wrthyf fi. 

17 Pa sawl gwaith y diffydd * can- 
wyll yr annuwiolion? ac y daw eu 
dinystr arnynt hwy? DUW a ran 
ofidiau yn ei ddig. 

18 PY maent hwy fel sofl o flaen 
gwynt, ac fel mân us yr hwn a 
*gipia y corwynt. 

19 Duw a guddia ei anwiredd ef 
ìi'w feibion: efe a dâl iddo, ac efe 
a'i gwybydd. 

20 Ei lygaid a welant ei ddinystr 
ef; ac “efe a ŷf o ddigofaint yr 
Hollalluog. 

21 Canys pa wŷnfya sydd ganddo 
ef yn ei dŷ ar ei ol, pan hannerer 
rhifedi ei fisoedd ef? 

22 IA ddysg meb wybodaeth i 
Dpuw? gan ei fod yn barnu y rhai 
uchel. 


Esgus Job dros ei gŵyn. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


8 pen. 16, 
10. a 172) 


Heb. na 
Jyrheid fy 
yspryd? 

b pen. 29. 9, 
a, 40. â. 
Ps. 39. 9. 

epen. 12. 6. 

s. 17. 10. 

a T3., 12, 


Jer, 12, (Ê 
Hab,.l.16. 


f Exod. 5. 2. 
pen. ô4, 
a | 


Mal, 3. 14. 


E pen, 22, 
iS, 


4 Heb. 
ladratla. 


i Exod, 0. 
o. 


k Ps, TO S; 
Jer, 25. 15. 


) Es, 40, 13, 
a 45.9. 
Rhuf. 11, 
4. 

1 Cor.2,16. 


., 
* . 
gm———OU em Ng GW Ng WW —————————oUíÌO egr pm Fm  YbFT —Wngy Ty ————".. y —— y _— ——————_— ES, WN... 
“ 





| Eliphaz yn cyhuddo Job, 


Cyn | 23 Y naill sydd yn marw yn ei 
Er gyflawn nerth, ac efe yn esmwyth 


ac yn heddychol yn gwbl. 

24 Ei “fronnau ef sydd yn llawn 
llaeth, a'i esgyrn yn iraidd gan fêr. 

25 A'r llall syd4 yn marw mewn 
chwerwder enaid, ac nì fwyttaodd 
mewn hyfrydwch. 

26 Hwy a orweddant ynghyd yn 
y pridd, a'r pryfed a'u gorchuddia 
hwynt. 

27 Wele, mi a adwaen eich medd- 
yliau, ar bwriadau yr ydych chwi 
yn eu dychymmygu ar gam yn fy 
erbyn. 

28 Canys dywedwch, Pa le y mae 
tŷ y pendefig? a pha le y mae 
lluesty anneddau yr annuwiolion * 

29 Oni ofynasoch chwi i'r rhai 
oedd yn myned heibio ar hyd y 
ffordd? ac onid adwaenoch chwi eu 
harwyddion hwy, 

30 mMai hyd ddydd dinystr yr ar- 
bedir y drygionus? yn nydd ' cyn- 
ddaredd y dygir hwynt allan. 

31 Pwy a fynega ei ffordd ef yn 
ei wyneb ef? a phwy a dâl iddo 
fel y gwnaeth * 

32 Etto efe a ddygir i'r * bedd, ac 
a ?erys yn y pentwr. 

33 Y mae priddellau y dyffryn yn 
felus iddo, a phob dyn a dŷn-ar ei ol 
ef, megis vyr aeth aneirif o'i flaen ef. 

34 Pa fodd gan hynny y cysurwch 
fi âg oferedd, gan fod camwedd yn 
eich attebion chwi 


PENNOD XXII. 
1 Elphaz yn dangos mad yw daioni dyn yn 
gwneuthur dîm Uês î Dduw: 5 yn cyhuddo 


1520. 


6 Nen, nth 
ei berffeilh- 
rwydd. 

6 Neu, 

gelyrnau. 








m [)iar, 16. 
4& 


7 Heb. cyn- 
ddareddau. 


8 Heb. 
beddau. 

9 Heb. 
wylia. 


JOB, XXII. 


ac yn ei annog î edifeurwch. 





ddaear; ar *anrhydeddus a drigai 
ynddi. 

9 Danfonaist ymaith wragedd 
gweddwon yn waglaw ; a breichiau 
y rhai amddifaid a dorrwyd. 

10 Am hynny jy mae “maglau o'th 
amgylch, ac ofn disymmwth yn dy 
ddychrynu di; 

l1 Neu dywyllwch, rhag gweled 
o honot: a llawer o ddyfroedd a'th 
orchuddiant, 

12 Onid ydyw Duw yn uchelder 
y nefoedd? gwel hefyd *uchder y 
sêr, mor uchel ydynt. 

13 A thi a ddywedi, 1Pa *fodd, 
y gŵyr Duw? a fam efe trwy y 
cwmmwl tywyll? 

14 Y tew gymmylau sydd loches 
iddo, ac ni wêl; ac y mae efe yn 
rhodio ar gylch y nefoedd. 

15 A ystyriaist di yr hen ffordd a 
sathrodd y gwŷr enwir? 

l6 Y rhai *a dorrwyd pan nid 
oedd amser ; afon a dywalltwyd ar 
eu sylfaen hwy. 

l7 'Hwy a ddywedasant wrth |'pen.. 
Dpuw, Cilia oddi wrthym: a pha| 
beth a wna yr Hollalluog iddynt 
hwy? 

18 Etto efe a lanwasai eu tai hwy 
o ddaioni: ond “pell yw cynghor 
yr annuwiolion oddi wrthyf fi. 

19 * Y rhai cyfiawn a welant, ac a5 rs.10r. 


cC 
1520. 
3 Heb, 





gymmer- 
adwy ei 
wyneb. 


a 19, 6. 


4 Heb. ben, 


a73.11. 
a94.7. 


5 Neu, 
beth a ŵyr 
Duw? 


nL 15. 


Ps. 65. 23. 
a, 102, 24. 


E pen. 21. 
16. 


| lawenychant: a'r diniwed a'u gwat- 
| war hwynt, 





Job o amryw bechodau: 21 yn eí gynghori | 


ef i edifarhâu, trwy addewidion o drugaredd. 


NA Bliphaz y Temaniad a at- 


tebodd ac a ddywedodd, 

2 *A wna gwr lesâd 1 Dpuw, fel 
y gwna y synhwyrol lesâd iddo ei 
hun ? 

3 Ai digrifwch ydyw i'r Hollalluog 
dy fod di yn gyfiawn? neu «ê elw 
dy fod yn perffeithio dy ffyrdd ? 
| 4 Ai rhag dy ofn y cerydda efe 

dydi? mew yr â efe gyd â thi i 

farn? 

— 5 Onid ydyw dy ddrygioni di yn 

aml? a'th anwireddau heb derfyn ? 
bEzoh?.| 6 Canys Pecymmeraist wystl gan 

Dei. dy frawd yn ddiachos; a dïosgaist 

''^ _ ddillad y rhai noethion. 

_ 7 Ni roddaist ddwfr i'w yfed i'r 
lluddedig; a thi a afteliaist fara 
oddi wrth y newynog. 

8 Ond y gwr “cadarn, efe bïoedd y 


a pen. 30. 7. 
s. 16. 2. 
Luc 17,10. 





Heb. | 
braich. | 


D27 


| 
| 
| 
| 


20 Gan na thorred ymaith ein 
sylwedd ni, eithr y tân a ysodd eu 
$ gweddill hwy. Neu 

21 Ymarfer, attolwg, âg ef, a 'bydd | rwydi. ; 
heddychlawn: o hyn y daw i ti| >> 
ddaioni. 

22 Cymmer y gyfraith, attolwg, o'i 
enau ef, a gosod ei eiriau ef yn dy 
galon. 

23 FOs dychweli at yr Hollalluog, 
íi a adeiledir, symmudi anwiredd 
ym mhell oddi wrth dy luestai. 

24 !Rhoddi aur i gadw "fel pridd, 
ac awr Ophir fel cerrig yr afonydd. 

25 A'r Hollalluog fydd yn >am- 
ddiffyn i ti, a thi a gei ?amldra o 
arian. 

26 Canys yna yr ymhofii yn yr 
Hollalluog, ac "a ddyrchefi dy wyn- 
eb at Dpuw. 


6 Neu, 


E pen. 8. 5, 


1 2 Chron. 
15, 


tc y 


T Neu, ar 
pridd. 

8 Neu, aur. 

9 Heb, 


ayian 
cryfder, 


“ Fen: 11. 


27 ''Ti a weddii arno ef, ac efe "Ps 50.15 


a'th wrendy; a thi a deli dy add- 
unedau. - 

28 Pan ragluniech di beth, efe a 
sicrhêir i ti; ar goleuni a lewyrcha 
ar dy ffyrdd. 


uchel, neu, 


cpon, 18. 8 
910 i 


d Ps, 10.11, 
a 9.7. 


Preg.7.17. 


6. a ll. 13, 


—_ - jb 0 Is, o .R__,,,,,__AÂ_Â_Â_ŴÂŴÊÔ&—.^^Â____LL_________AALAAÔÔ,A,,,,,,,,,,,,,. . . o ss ccc—————— 








Hyder 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 

o Diar. 29, 

2 
Iago 4. 6. 





1 Potr 5.5. 


2ZNeu, Y 
diniweid a 
wareda yr 
ynys. 


Job yn Nuw. 


29 Pan ostynger Awvynb6, yna y 
dywedi di, Y mae goruchafiaeth ; 
ac “efe a achub y gostyngedig cê 
olwg. 

30 *Efe a wareda ynys y diniwed: 
a thrwy lendid dy ddwylaw y gwar- 
edir hi. 

PENNOD XXIII. 


|l Job yn hiraethu am fyned ger bron Duw, 
6 o hyder ar eì drugaredd ef. $ Ymae Duw, 
er eì fod yn anweledig, yn dal ar ein gyrdd 
ni. 11 Gwiriondeb Job. 19 Bod barn Duw 
yn anghyfnewidiol. 


| JOB a attebodd ac a ddy- 


wedodd, 
| 2 Y mae fy ymadrodd heddyw yn 


?Hcv.Ulaw. chwerw: fy “nialedd sydd drym- 





apen. 13. ô. 
al6.Zl. 


b Es. 27. 4, 
8. 


c pennod Fi 


' 8Heb. y 

íÌ ordd sydd 
gennyf. 
ma D^, 17. O, 
a 66. 10. 





enddiaîs, 


osodedig, 

e pen. 9. 12, 
13.a12.l4 
ML Ps, 115, 3. 





E£ Pe, 22, 14, 





mach na'm huchenaid. 

3 20 na wyddwn pa le vy cawn ef! 
Jel y deuwn at ei eisteddfa ef! 

4 Trefnwn fy matter ger ei fron 
ef, a llanwn fy ngenau â rhesym- 
mau. 

5 Mynnwn wybod â pha eiriau 
y'm hattebai; a deall pa beth a 
ddywedai efe wrthyf. 

6 PA ddadleu efe i'm herbyn â hel- 
aethrwydd e4 gadernid? Na wna; 
ond efe a. osodai 2ert4 ynof. 

7 Yno yr uniawn a ymresymmai 
âg ef: felly mi a ddïangwn byth 
gan fy marnwr. 

8 cWele, ym mlaen yr âf, ond nid 
ydyw efe yno; yn ol hefyd, ond ni 
fedraf ei ganfod ef: 

9 Ar y llaw aswy, lle y mae efe 
yn gweithio, ond ni fedraf eê weled 
«7: ar y llaw ddehau y mae yn ym- 
guddio, fel na chaf ei weled : 

10 Ond efe a edwyn *fy ffordd i: 
“wedi iddo fy mhrofi, myfì a ddeuaf 
allan fel aur. 

ll Fy nhroed a ddilynodd ei 


cf, ac ni ŵyrais. 

12 Nid ydwyf chwaith yn cilio 
oddi wrth orchymyn ei wefusau ef: 
“hoffais eiriau ei enau ef yn fwy 


ynn ef: cedwais ei ffordd 


5 Neu, rhan na'm 5 AymbortÂ anzenrheidiol. 


13 Ond y mae efe yn un, a “phwy 
a'i try ef? far Ayn y mae ei enaid 
ef yn eì chwennychu, efe a'e gwna. 

14 Canys efe a gyflawna yr Agyn a 
osodwyd i mi: ac y mae ganddo 
lawer o'r fath bethau. 

15 Am hynny y dychrynais rhag 
ei ofn ef: ystyriais, ac ofnais ef. 

16 Canys Duw “a feddalhaodd 
fy nghalon, ar Hollalluog a'm cy- 
thryblodd : 

17 O herwydd na thorrwyd fi 


628 


JOB, XXIII, 


ymaith o flaen y tywyllwch, ac na 
chuddiodd efe y tywyllwch o'm 
gŵydd. 
PENNOD XXIV. 
l Bod anwiredd yn fynych yn dïîangce rhag eì 
gospi; ÎT a bod barn ddirgel ŵr annuwiol. 
AHAM, gan “na chuddiwyd yr 
amseroedd rhag yr Hollalluog, 
na welai y rhai sydd yn ei adnabod 
ef, ei ddyddiau ef? 
2 Y mae rAai4 yn symmudo P ter- 
fynau ; yn ysglyfaethu defaid, ac yn 
“ymborthi arnynt. 


3 Y maent yn gyrru asynod yr|| 


amddifad ymaith : maent “yn cym- 
meryd ŷch y wraig weddw ar wystl. 
' 4 Maent yn troi yr anghenog allan 
o'r ffordd : tlodion y ddaear a ym- 
gyd-lechant. 

5 Wele, y maent /e asynod gwyllt- 
ion yn yr anialwch, yn myned allan 
ì'w gwaith, gan geisio ysglyfaeth yn 
fore: y diffaethwch sydd vyn dwyn 
iddynt fwyd, ac i'v plant. 

6 Medant eu *hŷd yn y maes; *a 
gwinllan yr annuwiol a gasglant. 

7 Gwnant êr tlawd lett&ŷa yn noeth 
heb ddillad, ac heb wisg mewn oerni. 

8 Gwlychant gan lifeiriant y myn- 
yddoedd ; ac o eisieu diddosrwydd 
“y cofleidiant graig. 

9 Tynnant yr amddifad oddi wrth 
y fron: cymmerant wystl gan y 
tlawd. 

10 Gwnant :4do fyned yn noeth 
heb ddillad ; a dygant ddyrneidiau 
lloffa y rhai newynog. 

1 Y ?hâat& sydd yn gwneuthur 
olew o fewn eu parwydydd hwynt, 
ac sydd yn sathru ew cafnau gwin, 
ydynt sychedig. 

12 Y mae gwŷr yn griddfan o'r 
ddinas, ac y mae eneidiau y rhai 
archolledig yn gweiddi; ac nid yw 
Duw yn rhoi ffolineb 4n eu herbyn. 

13 Y rhai hynny sydd ym mhlith 
y rhai sydd yn gwrthwynebu gol- 
euni; nid ydynt yn adnabod ei 
ffyrdd, nac yn aros yn ei lwybrau. 

14 fGyd âr goleuad y cyfyd y 
lleiddiad, ac y lladd efe y tlawd a'r 
anghenog; ar nos y bydd efe fel 
lleidr. 

15 A llygad y godinebwr sydd yn 
gwylied am y cyfnos, Pgan ddywed- 
yd, Ni chaiff llygad fy ngweled; ac 
efe a esyd hâg ar ei wyneb. 

16 Yn y tywyll y maent yn cloddio 
trwy dai, y >a a nodasant iddynt 
eu hunain liw dydd: ínid adwaen- 
ant hwy oleuni. 


Llwyddiant yr annwwiol. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 





a&Act.1.7. 


b Deut. 19. 
l4,a 27. 11c 
Diar.22.28, 
a 22. 10. 

2 Neu, eu 

por(hi 

wynt. 

c pen. 22, 6. 

eut.24.6, 
10, 12, 17. 


d Diar. 28. 
2s. 


3 Heb. cym- 
mysg-yŷd. 

4 Hob. a'r 
amnuwiol a 
gasglant y 
wii.llan. 


eGalar, 4. 5, 


£ Is. 10. 8. 








E£ Diar. 7. 9, 
h Is, 10, 11, 





fIoan 3, 20, 


| 





a'u bannedigaeth hwynt. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


b Neu, nid 
ymddiried 
uw einioes 
ei hun. 


| 6Heb. nid 
ydynt. 

7 Heb. 
gauwyd 
arnynt, 


w— 


17 Canys megis cysgod marwol- 
aeth ydyw y bore iddynt hwy: dy- 
chryn cysgod marwolaeth 4, os 
edwyn neb Awyynt. 

18 Ysgafn ydyw ar wyneb y dyfr- 
oedd; melldigedig ydyw eu rhandir 
hwy ar y ddaear: ni thry efe ei 
wyneb a£ ffordd y gwinllannoedd. 

19 Sychder a gwres sydd yn cipio 
dyfroedd eira: felly y bedd y rhat 
a, bechasant. 

20 Y groth a'i gollwng ef dros gôf, 
melus fydd gan y pryf ef; ni chofir 
ef mwy: ac anwiredd a dorrir fel 
pren. 

91 Y mae efe yn dryllio yr am- 
mhlantadwy, gr Aomn ni phlanta; 
ac nid ydyw yn gwneuthur daioni 
1r weddw. 

22 Ac y mae efe yn tynnu y rhai 
cedyrn wrth ei nerth: y mae efe 
yn codi, ac nid oes meb diogel o'i 
einioes. 

23 Er rhoddi iddo fod mewn di- 
ocelwch, ar yr hyn y mae ei bwys; 
etto 4y mae ei lygaid ef ar eu ffyrdd 
hwy. 

24 Hwynt-hwy a ddyrchafwyd dros 
ychydig, ond hwy * a ddarfuant, ac a 
ostyngwyd ; hwy a ddygpwyd ym- 
aith fel pawb erai, ac a dorrwyd 
ymaith fel pen tywysen. 

25 Ac onid ydyw felly yn awr, 
pwy a'm gwna i yn gelwyddog, ac 
a esyd fy ymadrodd yn ddiddym 


PENNOD XXV. 


Bildad yn dangos na all neb fod. yn gyfiawn 
ger bron Duw. 


NA Bildad y Suhiad a atteb- 
odd ac a ddywedodd, 

2 Arglwyddiaeth ac ofn sydd gyd 
âc ef: y mae efe yn gwneuthur 
heddwch yn ei uchel-fannau. 

3 A oes gyfrif o'i luoedd ef? ac ar 
bwy ni chyfyd ei oleuni? 

4 * Pa fodd y cyfiawnhêir dyn gyd 
â Duw? neu pa fodd y bydd yr 
hwn a aned o wraig yn lân * 

5 Wele, hyd yn nod y lleuad, ac 
ni lewyrchâ hi; a'r sêr nid ydynt 
bur yn ei olwg ef: 

6 Pa faint llai dyn, yr Awn sydd 
bbryf; a mab dyn, y» hwn sydd 
abwydyn * 

PENNOD XXVI. 
l Job yn ceryddu annhrugarog yspryd Bil- 
dad; 5 ac yn cydnabod fod. gallu Duw yn 
anfeidrol, ac yn anchwiliadwy. 


4 JOB a attebodd ac a ddy- 
wedodd, 
2 Pwy a gynnorthwyaist ti? ai y 


629 


JOB, XXV. 


dinerth? a achubaist ti y braich 
sydd heb gadernid * 

3 Pa fodd y cynghoraist tì yr an- 
noeth? ac y mynegaist yn helaeth 
y peth fel y mae? 

4 Wrth bwy y mynegaist ymad- 
roddion? ac yspryd pwy a ddaeth 
allan o honot ti“ 

5 Pethaw meirw a lunir oddi tan 
y dyfroedd, *a'r rhaì sydd yn trigo 
ynddynt hwy. 

6 * Y mae uffern yn noeth ger ei 
fron ef: ac nid oes dô ar ddistryw. 

7 ? Y mae efe yn taenu y gogledd 
ar y gwagle: y mae efe yn crogi y 
ddaear ar ddiddym. 

8 Y mae cfe yn rhwymo y dyfroedd 
yn eì gymmylau; ac nid ydyw y 
cwmmwl yn hollti danynt hwy. 

9 Y mae efe yn attal wyneb ei 
orsedd-faingce: y mae efe yn taenu 
ei gwmmwl arni hi. 

10 “Efe a amgylchodd wyneb y 
dyfroedd â therfynau, *nes dibennu 
goleuni a thywyllwch. 

11 Y mae colofnau y nefoedd yn 


crynu, ac yn synnu wrth ei gerydd 
ef 


eí. 

12 1Efe a ranna y môr âi nerth; 

ac a dery falchder â'i ddoethineb. 
13 * Efe a addurnodd y nefoedd â'i 


Yspryd: ei law ef a luniodd y sarph 


dorchog. 

14 Wele, dyma rannau ei ffyrdd 
ef: ond mor fychan ydyw y peth 
yr ydym ni yn ei glywed am dano 
ef! ond pwy a ddeall daranau ei 
gadernid ef? 


PENNOD XXVII. 


1 Job yn dangos eî Vurdeb, $ ac nad oes go- 
baith i'r rhagrithiwr. 11 Y iroir bendithion 
yr enwir yn felldithion. 


JOB a ?barablodd eilwaith, ac 
a ddywedodd, 

9 Y mae Duw yn fyw, *yr hwn 
a ddug ymaith fy marn; a'r Holl- 
alluog, yr hwn a *ofidiodd fy enaid; 

3 Tra fyddo fy anadl ynof, ac ys- 
pryd Duw yn fy ffroenau, 

4 Ni ddywed fy ngwefusau an- 
wiredd, ac ni thraetha fy nhafod 
dwyll. 


5 Na atto Duw i mi eich cyf- 


iawnhâu chwi: oni threngwyf, »ni 
symmudaf fy mherffeithrwydd oddi 
wrthyf. 

6 Yn fy nghyfiawnder y glynais, 
ac nis gollyngaf hi: ni waradwydda 
fy nghalon 4 * tra fyddwyf byw. 

7 Bydded fy ngelyn fel yr annuw- 


Am. allu anfeidrol, Duw. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520, 


2 Neu, gyd 
â'r rhai, 
&c, 

a Ps, 199, 8, 


Diar 15. | 
1 


lleb. 4, 12, 
b pen. 9. 8. 
3s, 104, 2, 


c pcn, 38. 8, 


hh a 7 








n 104, 9, 
Diar, $, 29, 
ero. 22, 
3 Heb. hyd | 
ddiweda- 
iad goleuni 
â 


g 
thywyll- 
wch. 


d Es. 51, 15, 
Jer, 21, 35, 


e Ps. 33. 6, 


2 Heb, 
ychwaneg- 
odd gym- 
meryd eì 
ddanmeg. 

a pen. ôl. 9. 


3 lIeb, 
chweraw- 
odd, 

Tiuth 1, 20, 
2 Bren, 4, 
Xi 


eu. .u L.L. n5A5BECLEELLLÂÂ5 A, ,,,,_.._._ 5 — _— 


b pen. 2, 9. 
a 19.10. 


1Heb. er fy 
nyddiau. 


— 








Diwedd y drygionus. 

Cyn  |iol; a'r hwn sydd yn codi yn fy 
Ar erbyn, fel yr anwir. 

2. | 8 “Canys pa obaith sydd i'r rhag- 
cMatt.16. |rithìwr, er elwa o hono ef, pan 
Lac12. 20. | dynno DUW ei enaid ef allan? 
ipen.35.12.| OA â wrendy Duw ar ei lef, pan 

ïw.". |ddelo cyfyngder arno? 

D'« *| 10A ymlawenycha efe yn yr Holl- 
Ps115, alluog? a eilw efe ar DDuw bob 
Mee&JS | amser? 
Ien9.3l.| ]l] Myfi a'ch dysgaf chwi trwy law 
2^ |Duw: ni chelaf yr hyn sydd. gyd 
â'r Hollalluog. . 
12 Wele, chwychwi oll a4 gwel- 
soch ; a phaham yr ydych chwi felly 
yn ofera mewn oferedd î 
epen.20.25.|. 13 “Dyma ran dyn annuwiol gyd â 
Duw ; ac etifeddiaeth y rhai íraws, 
yr hon a gânt hwy gan yr Hollall- 
uog. 
rDent.28, | l4fOs ei feibion ef a amlhêir, Awy 
Hos.9.13. | 4 amdlhêir ir cleddyf: a'i hiliogaeth 
ef ni ddigonir â bara. 
15 Ei weddillion ef a gleddir ym 
zPs.78. 4. | marwolaeth: “a'i wragedd gweddw- 
on ni wylant. 
16 Er iddo bentyrru arian fel llwch, 
a darparu dillad fel clai ; 
RDia.288.| 17 Efe a'4 darpara, ond 2 y cyfiawn 
reg.2.26.| _ y n " Sa 
a'i gwisg: ar diniwed a gyfranna 
arian. 
19 Efe a adeiladodd ei dŷ fel gwyf- 
'Esl2 .|yn, ac ifel bwth a wna gwyliwr. 
""^^| 19Ycyfoethog a huna, ac nis cesglir 
ef: efe a egyr ei lygaid, ac nid yw. 
tp. 18. | 20 E Dychryniadau a'i goddiwedd- 


ant ef fel dyfroedd: corwynt a'i 
lladratta ef liw nos. 

91 Y dwyrein-wynt a'i cymmer ef 
i ffordd, ac efe a â ymaith; ac a1 
teifl ef fel corwynt allan o'i le. 

22 Canys DUW a deifl arno ef, ac 
nid arbed: gan ffoi, efe a fynnai ffoi 
rhag ei law ef. 

23 Curant eu dwylaw arno, ac a'i 
hyssiant allan o'i le. 


PENNOD XXVIII. 


1 Bod gwybodaeth am bethau naturiol. 12 Ond 
maî godidog ddawn Duw yw doethineb, 

IAU fod gwythen i'r arian; a 
"lle i'r aur, //e y coethant ef. 

2 Haiarn a dynnir allan o'r pridd; 
ac o'r garreg y toddir pres. 

'3 Efe sydd yn gosod terfyn ar 
dywyllwch, ac yn chwilio allan bob 
perffeithrwydd; yd yn nod meini 
tywyllwch a chysgod angau. 

4 Y mae yr afon yn torri allan 
oddi wrth y trigolion, y dyfroedd 
a anghofiwyd gan y troed: hwy a 





630 


JOB, XXVIII. 


| 
| 
| 
| 


sychasant ac a aethant ymaith oddi 
wrth ddynion. 

5 Y ddaearen, o honi y daw bara: 
trowyd megis tân oddi tani. 

6 Ei cherrig hì a fyddant le i 
saphir; a “phriddellau aur sydd 
iddi. 

7 Y mae llwybr nid adnabu ader- 
yn, ac ni chanfu llygad barcud : 

8 Yr hwn ni sathrodd cenawon 
llew ; nid aeth hen lew trwyddo. 

9 Y mae efe yn estyn ei law at y 
gallestr: y mae efe yn dymchwelyd 
mynyddoedd o'r gwraidd. 

l0 Y mae efe yn peri i afonydd 
dorri trwy y creigiau ; ac y mae ei 
lygad ef yn gweled pob peth gwerth- 
fawr. 

11 Y mae efe yn rhwymo yr afon- 
ydd rhag llifo, ac yn dwyn peth 
dirgel allan i oleuni. 

12 * Ond pa le y ceir doethineb? a 
pha le 4 mae trigle deall € 

13 Ni ŵyr dyn beth a dâl hi; ac 
ni cheir hi yn nhir yrhai byw. 

14 PY mae y dyfnder yn dywedyd, 
Nid ydyw hi ynof fi: ac y mae y 
môr yn dywedyd, Nid ydyw hi gyd 
â myfi. 

15 “*Ni cheir hi er aur pur; ac 
ni ellir pwyso ei gwerth hi o arian. 

l6 Ni chyffelybir hi i'r aur o 


Ophir; nac i'r onix gwerthfawr, ! 


nac i'r saphir. 

17 Nid aur a grisial a'i cystadla 
hi: na llestr o aur * dilin fydd gyd- 
werth iddi, 

18 Ni chofir y *$ cwrel, na'r " gabis: 
canys gwell yw caffaeliad doethineb 
na gemmau. 

]9 Ni ellir cyffelybu y topaz o 
Ethiopia iddi hi: ni chyd-brisir hi 
âg aur pur. 

20 “Gan hynny o ba le y daw doeth- 
ineb? apha le 4 maemangre deall? 

21 Canys hi a guddied oddi wrth 
lygaid pob dyn byw ; a hi a gudd- 
iwyd oddi wrth ehediaid y nefoedd. 

22 *Colledigaeth a marwolaeth 
sydd yn dywedyd, Ni a glywsom 
ân clustiau sôn am dani hi. 

23 Duw sydd yn deall ei ffordd 
hi; ac efe a edwyn ei lle hi. 

24 Canys y mae efe yn edrych ar 
eithafoedd y ddaear, ac yn gweled 
dan yr holl nefoedd ; 

25 £ I wneuthur pwys i'r gwynt; ac 
efe a bwysa y dyfroedd wrth fesur. 

26 Pan wnaeth efe ddeddf 1'r 
gwlaw, a ffordd i fellt y taranau: 

27 Yna efe ai gwelodd hi, ac a'i 





Dawn Dww yw doethineb. 


2 Neu, 
mwn aur. 


$ Heb. wylo. 


aad. 20. 
Preg. 7. 24. 


6 Neu, 
dilyfn. 


6 Neu, 
Ramoth. 

7 Neu, 
maen 
gwerth- 
Jawr. 


d ad, 12. 


ead, 14, 


f Ps, 135, 2. 


Job yn adgofio ei 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


$ Neu, 
rhifodd. 


2 Heb. 
ychwaneg- 
odd gym- 
taeryd eî 
ddammeg, 

a Edrych 
pen. 7. 9. 


3 Neu, 
lamp, 
Ps. 18. 28, 


b Edrych 
Deut. 92. 
13. a 93. 24, 
pen. 20. 17. 

c Ps. 81, 16, 
Heb. gyd 
â myfi. 


5 Ileb. Llais 
y pen- 
defigion 
a gudd- 
iwyd. 


d Ps, 72. 12, 
Diar. 21, 
12. a21*u1. 


(Sz Un 
1 Thess, 5. 
S. 


f Diar, 29.7. 


£])iar. 30. 
4 


6 JIeb. 
Jwriwn. 


De 18. 
U, 


| 7 Ueb. 
| agored, 


â 





mynegodd hi; efe a'i parottôdd hi, 
a hefyd efe a'i chwiliodd hi allan. 

28 Ac wrth ddyn efe a ddywedodd, 
Wele, “ofn yr Arglwydd, hynny yd- 
|yw doethineb; a chilio oddi wrth 
“| ddrwg, sydd ddeall. 


PENNOD XXIX. 


Job yn cwyno îddo eî hun, o herwydd. eî lwydd- 
iant a'i anrhydedd o'r blaen. 


NA Job a * barablodd drachefn, 
ac a ddywedodd, 

2 O na. bawn i fel y9» *y misoedd 
or blaen, fel 472 y dyddiau pam 
gadwai Duw fi; 

3 Pan wnai efe i'w *oleuni lewyrchu 
ar fy mhen, wrth oleuni yr hwn y 
rhodiwn trwy dywyllwch ; 

4 Pan oeddwn yn nyddiau fy ieu- 
engctid, a dirgelwch Duw ar fy 
mhabell; 

5 Pan oedd yr Hollalluog etto gyd 
â mi, a'm plant o'm hamgylch; 

6 Pan Polchwn fy nghamrau âg 
ymenyn, a an dywalltai y “graig 
*i mi afonydd o olew ; 

7 Pan awn i allan i'r porth trwy 
y dref; p«n barottôwn fy eisteddfa 
yn yr heol! 
| 8 Llangciau a'm gwelent, ac a ym- 
guddient; a henuriaid a gyfodent, 
| ac a safent i fynu. 

9 Tywysogion a aítalient eu hym- 


adroddion, ac a osodent ew llaw ar 


eu genau. 

10 *Pendefigion a dawent â sôn, a'u 
tafod a lynai wrth daflod eu genau. 

ll Pan y'm clywai clust, hi a'm 

| bendithiai; a phan y'm gwelai llyg- 
ad, efe a dystiolaethai gyd â mi: 

12 Am fy mod “yn gwaredu y tlawd 
a fyddai yn gweiddi, a'r amddifad, 
ar hwn nì byddai gynnorthwywr 
iddo. 

13 Bendith yr hwn oedd ar ddarfod 
am dano a ddeuai arnaf; a gwnawn 
i galon y wraig weddw lawenychu. 

14 “Gwisgwn gyfiawnder, a hithau 


a wisgai am danaf fi: am barn | 
fyddai fel mantell a choron. 


15 Llygaid oeddwn i'r dall; a 
thraed oeddwn i'r cloff. 

16 Tad oeddwn ì'r anghenog ; fa'r 
cŵyn ni wyddwn a chwiliwn allan. 

17 Drylliwn hefyd *gilddannedd 
yr anghyfiawn, ac a “dynnwn yr 
ysglyfaeth allan o'i ddannedd ef. 

18 Yna y dywedwn, Byddaf farw 
yn fy nyth; a byddaf mor aml /y 
nyddiau a'r tywod. 
19 . Fy ngwreiddyn oedd yn " ym- 


bl 





fy aw ddehau ; y maent yn gwthio | 67.21.90. 








JOB, XXIX. lwyddiant blacnorol. 


daenu 'wrth y dyfroedd; a'r gwlith | _ Cyn 
a arhosodd ar hyd nos ar fy mrig. | (ylch 

20 F'y ngogoniant oed« “îr ynof fi; | 1520. 
E a'm bwa a adnewyddai yn fy llaw. |;ps.1.3 


21 Hwy a wrandawent arnaf, ac yn! 
a ddisgwylientb; distawent wrth fy | newydd. 
nghynghor, AU 

29 Ar ol fy ymadrodd ni ddywed- |^lleb... 
ent hwy eilwaith; am hymadrodd 
a ddiferai arnynt hwy. 

23 A hwy a ddisgwylient am dan- 
af fel am y gwlaw; ac a ledent eu 
genau fel am y diweddar-wlaw. ì Zech. 10, 

24 Os chwarddwn arnynt hwy, ni 
chredent; ac ni wnaent hwy ìi lew- 
yrch fy wyneb syrthio. | 

25 Dewiswn eu ffordd hwynt, eis- 
teddwn yn bennaf, a thrigwn fel, 
brenhin mewn llu, megis yr hwn a. 
gysura rai galarus. | 


PENNOD XXX. | 


1 Troi anrhydedd Job yn ddygn ddîystyrwch : 
15 a'i hawddfyd yn adfyd. 


ND yn awr y Aa sydd *ieuang- |* Heb. lai o 
ach na mi sydd yn fy ngwat-| ami. 
war, y rhai y dïystyraswn eu tadau 
i'w gosod gyd â chwn fy nefaid. 
2 I ba beth y gwasanaethai cryf- 
dwr eu dwylaw hwynt i mi? dar- 
fuasai am * henaint ynddynt hwy. _ |$ oren. 
3 Gan angen a newyn, unig oedd- 
nt : yn ffoi ir anialwch * gynt, yn |“Iwyn 
ddiffaeth ac yn wŷllt : 
4 Y rhai a dorrent yr hoccys mewn 
brysglwyni, a gwraidd meryw yn 
fwyd iddynt. 
5 Hwy a yrrid ymaith o fysg dyn- 
i0n, (gwaeddent ar eu hol hwy, fel | 
ar ol lleidr ;) | 
6 I drigo mewn holltau “afonydd, |” df 
mewn tyllau y ddaear, ac yn y 
creigiau. 
7 Hwy a ruent ym mhlith perthi: 
hwy a ymgasglent dan ddanadl. 
8 Meibion yr ynfyd, a meibion 
rhai anenwog oeddynt: gwaelach 
na'r ddaear oeddynt. 

9 “Ac yn awr eu cân hwy ydwyf|^'pen11.c 
fì, a myfi sydd yn destun iddynt. a 69.19. 
10 Y maent yn fy ffieiddio, yn cil- | 11,62. 

io ym mhell oddi wrthyf: ac nid 
$ arbedant ? boeri yn fy wyneb. 6 Heb. 


attatiant 


ll Oblegid iddo “ ddattod fy rhaff, | beri om 


» : hwyneb. 
a'm cystuddio; hwythau a ollyng- |»Xun.ï> 
14 


asant y ffrwyn yn fy ngolwg i. YW 
12 Y rhai ieuaingc sydd yn codi ar | Ts.50.6. 









*» Edrych 
fy nhraed, ac *yn sarnu i'm herbyn | pen. 12. i8. 


ífyrdd eu dinystr. 
13 Anrheithiant fy llwybr, ychwan- 


rin WC I IE Ea hh ur  E— 


YNGHUDD FFF FFOFFUN—————NWNWWW———————————————_———_—_ 





Troi hawddfyd Job yn adfyd. 


Cyn 
CRIST |. 


Cylch 
1620. 


7 Heb. 
arbennig. 


e Ps, 42, 4. 


8 Neu, 
noethineb, 


f Heb. 9. 27. 
9 Heb. 
pentwr. 


g Is. 35. 12, 
Rhuf. 12. 
15 


2 Heb, 
ddiwrnod ? 


h Ps. 38. 6. 
a42.0. 
a 43. 2, 


i Ps, 102, 6, 
Mic, 1. 8. 


k Ps. I19, 
83. 
Galar. 4, 8. 
a5. lO, 

ì Ps. 102, 3. 


| 
| 


egant fy nhrueni, 
1ddynt. 

14 Y maent hwy yn dyfod arnaf 
megis dwfr trwy adwy lydan: y 
maent yn ymdreiglo arna/f wrth yr 
anrhaith. 

15 Dychryniadau a drôwyd arnaf: 
fel gwynt yr erlidiant fy “enaid: 
a'm hiachawdwriaeth a â heibio fel 
cwmmwl. 

16 Am hynny yr “ymdywallt fy 
enaid yn awr arnaf; dyddiau cys- 
tudd a ymaflasant ynof. 

17 Y nos y tyllir fy esgyrn o'm 
mewn: a'm gïau nid ydynt yn gor- 
phwys. 

18 Trwy fawr nerth fy nghlefyd, 
fy ngwisg a newidiodd: efe a'm 
hamgylcha fel coler fy mhais. 

19 Efe a'm taflodd yn y clai; ac 
euthum yn gyffelyb i lwch a lludw. 

20 Yr ydwyf yn llefain arnat fi, 
ac nid ydwyt yn gwrandaw: yr yd- 
wyf yn sefyll, ac mid ystyri wrthyf. 

91 Yr wyt yn troi yn greulawn 
yn fy erbyn ; yr wyt yn fy ngwrth- 
wynebu â nerth dy law. 

29 Yr wyt yn fy nyrchafu i'r gwynt; 
yr ydwyt yn gwneuthur i mi farch- 
ogaeth amo, ac yr ydwyt yn toddi 
fy *sylwedd. 

23 Canys myfi a wn I dygi di fi 4 
farwolaeth ; Or tŷ 'rhag-derfyn- 
edig i bob dyn byw. 

24 Dïau naMfesiyn ef law i'r "bedd, 


er bod gwaedd ganddynt yn ei ddin- 


ystr ef. 

25 5 Oni wylais i dros yr hwn oedd 
galed eê “fyd? om ofíidiodd fy en- 
aid dros yr anghenog * 

26 Pan edrychais am ddaioni, 
drygfyd a ddaeth: pan ddisgwyl- 
iais am oleuni, tywyllwch a ddaeth. 

27 Fy ymysgaroedd a ferwasant, 
ac ni orphwysasant: dyddiau cys- 
tudd a'm rhag-flaenasant. 

o8 hCerddais yn alarus heb yr 
haul: codais, 4 gwaeddais yn y 
gynnulleidfa. 

29 î Yr ydwyf yn frawd i'r dreig- 
iau, ac yn gyfaill ì gywion yr es- 


trys. 

30 *Fy nghroen a dduodd am dan- 
af, Jam hesgyrn a losgasant gan 
wres. 

31 Aeth fy nhelyn hefyd yn alar, 
a'm horgan fel llais rhai yn wylo. 


PENNOD XXXI 


Job ar gyhoedd yn dangos eî burdeb mewn am- 
ryw bethau. 


— 


9o 


12 


JOB, XXNI. 
heb fod help N l YFI a wneuthum ammod â'm 


“llygaid ; paham gan hynny y 
meddyliwn am forwyn ? 

2 Canys pa “ran sydd oddi wrth 
Dpuw oddi uchod? a p^c etifedd- 
iaeth sydd oddi wrth yr Hollalluog 
o'r uchelder? 

3 Onid oes dinystr i'r anwir? a 
dŵwaledd dïeithr i'r rhai sydd yn 
gwneuthur anwiredd 

4 “Onid ydyw efe yn gweled fy 
MEU i? ac yn cyfrif fy holl gam- 
rau ?, 

5 Os rhodiais mewn oferedd, ac os 
prysurodd fy nhroed i dwyllo; 

6 Pwysed fi mewn cloriannau cyf- 
iawn, a mynned DUw wybod fy 
mherffeithrwydd. 

7 Os gŵyrodd fy ngherddediad 
allan o'r ffordd; a “myned o'm cal- 
on ar ol fy llygaid ; neu lynu dim 
aflan wrth fy nwylaw: 

8 Yna*hauwyf fi, a bwyttâed arall; 
ïe, dadwreiddier fy hiliogaeth i. 

9 Os twylled fy nghalon gan 
wraig, ac os cynllwynais wrth ddrws 
fy nghymmydog ; 

10 Maled fy ngwraig innau 1 wr 
arall; ac ymgrymmed eraill arni 


i. 

ll Canys ysgelerder ydyw hyn, 
ac fanwiredd ydyw iw gospi gam 
farnwyr. 


12 Canys tân ydyw a ysa oni an-| 2 


rheithio, ac efe a ddadwreiddia fy 
holl ffrwyth. 

13 Os dïystyrais achos fy ngwas 
a'm gwasanaethferch, pan ymryson- 
ent â mi ; 

14 Pa beth gan hynny a wnaf pan 
seodo DUw? a phan ymwelo efe, 
pa beth a attebaf iddo? 


15 "Onid yr hwn 2m gwnaeth i yn | i 


y groth, a'i gwnaeth yntau? ac “onid 
yr un a'n lluniodd yn y bru? 


16 Os atteliais ddim o ddeisyfiad |, 


y tlawd, ac os gwneuthum 1 lygaid 
y weddw ddiffygio ; 

17 Ac os bwytteais fy * mwyd 
unig, ac oni fwyttaodd yr amddifad 
o hono ; 

18 (Canys efe a gynnyddodd gyd 
â mi, fel gyd â thad, o'm hieuengc- 
tid; ac o groth fy mam mi a1 ty- 
wysais * hi ;) 

19 Os gwelais neb yn marw o 
eisieu dillad, a'r anghenog heb 
wisg : 

20 Os eì lwynau ef ni'm ' bendith- 


iasant, ac om ehynhesodd efe gan| 


gnu fy nefaid 1; 


Job yn dangos et burdeb 





CRIST 
Cylch 
1520, 


aMatt. 5, 
28. 


bpen. 20, 
4o. a 27. 
13, 





c2 Chron, 
l 


. Ol 
pen. 94. 21, 
Diar. 5. 21, 


alo. 
Jer. 22, 19, 


d Edrych 
Num, 15. 
39 


Ezec. 6. 9, 
Maft. 5,29. 


e Lef. 26.16. 
Deut. 28. 
90, 38, &c. 


f Gen. 3S, 


24, 
Let. 20. 10, 
Deut. a 


Edrych 
ad. 2S, 


EPs.44.21, 


ni mewn 
un groth? 


3 Heb, 
nhammaid, 


î Sef, 
tveduw. 


í Edrych 
Deut. 24. 





mewn amryw bethau. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


k Es. 13. 6. 
Joel l.15, 


1 Marc 10, 
24. 
1 Tim, 6. 
17. 


m [Dg.62, 10. 
n Deut. 4. 


19. a11.16. 
al7T.o. 


ead.ll. 


P Diar. 17.5. 


5 Heb, 
gafodd 
drwg ef. 

9 Matt. 5. 


— Rhuf. 12. 
14. 


r Rhuf. 12, 
15 


yr 
ollalluog 


t pen. 13. 


9 Heb. 
gryfdwr. 


u Gen, 3. 18, 


2 Neu, 
chwyn 
niweidiol. 





91 Os codais fy llaw yn erbyn yr 
amddifad, pan welwn fy nghym- 
morth yn y porth : 

22 Syrthied fy mraich oddi wrth 
fy ysgwydd, a thorrer fy mraich 
oddi wrth y cymmal. 

23 Canys Fofn dinystr DUw oedd 
arnaf; a chan ei uchelder ef ni 
allwn oddef. 

24 ! Os gosodais fy ngobaith mewn 
aur ; ac os dywedais wrth aur coeth, 
Fy ymddiried wyt ; 

25 "Os llawenychais am fod fy 
nghyfoeth yn fawr, ac oblegid i'm 
llaw gael llawer ; 

26 "Os edrychais ar yr haul pan 
dywynnai, a'r lleuad yn cerdded yn 
ddisglaer ; 

27 Ac os hudwyd fy nghalon yn 
guddiedig, ac os fy ngenau a gusan- 
odd fy llaw : 

28 Hyn hefyd /fuasa4 * anwiredd 
lw gospi gan y barnwyr: canys 
gwadaswn DDUW uchod. 

29 POs llawenychais i am dry- 
chineb yr hwn a'm casâi, ac os 
y AI pan “ddigwyddodd drwg 
iddo: 

30 1 Ac ni ddïoddefais i daflod fy 
ngenau bechu ; gan ofyn ei einioes 
ef trwy felldithio. 

31 Ôni ddywedodd dynion fy 
mhabell, O na chaem o'i gnawd ef! 
ni ddigonir ni. 

32 "Ni lettŷodd dïeithr ddyn yn yr 


.2.| heol: agorais fy nrysau i'r *ffordd- 


olion. 
33 Os cuddiais fy nghamweddau 


.8, |*fel " Adda; gan guddio fy anwiredd 


yn fy mynwes ; 

94 A ofnais i dyrfa lïosog, neu a'm 
dychrynai dirmyg teuln; fel y tawn, 
heb fyned allan o'm drws? 

35 O am un a'm gwrandawai! 
wele, fy * nymuniad yw, “i'r Hollall- 
uog fy atteb i, ac ysgrifenu o'm 
gwrthwynebwr lyfr. 

36 Dïau y dygwn ef ar fy ys- 
gwydd; a rhwymwn ef yn We cor- 
on i mi. 

37 Mynegwn iddo rifedi fy ngham- 
rau ; fel tywysog y nesâwn atto. 

38 Os ydyw fy nhir i yn llefain yn 
fy erbyn, ac os ydyw ei gwysau ef 
yn cyd-wylo ; 

39 Os bwytteais i ei ” gnwd ef heb 
arian, ac os cystuddiais enaid ei 
berchennogion ef: 

40 Tyfed “ysgall yn lle gwenith, a 
7“ bulwg yn lle haidd. 

Diweddwyd geiriau Job. 


633 


JOB, XXXII. 


———_— — —  — —— —  —  -———  —-—-- —  — — —- —— —  — —— — —u — — —————— — ——— _— — — —— — —— — — — _—  _  .— .————————— —_—_—_ —_ _ _———  —_ _ _—_—_ _ —____ Ŵ XŴ__— — XX 





PENNOD XXXII. 

1 Elihu yn ddig wrth Job a'i gyfeiUion: 6 ac, 
am nad yw doethineb yn dyfod o henaint, yn 
esgusodi hyfder ei ieuengctid eì hun; 11 ac 
yn beio arnynt. hwy, nad oeddynt yn bodd- 

. lonî Job. 16 Ei zêl ef $ lefaru. 

ELLY y iri gwr yma a beidias- 
ant âg atteb i Job, am ei fod 
ef yn gyfiawn yn ei olwg ei hun. 

2 Yna digofaint Elihu, mab Ba- 
rachel y Buziad, o genedl Ram, a 
gynneuodd: ei ddigofaint ef a en- 
nynodd yn erbyn Job, am farnu o 
hono ei enaid yn gyfiawn o flaen 
Duw. 

3 A'i ddigofaint ef a gynneuodd 
yn erbyn ei dri chyfaill, am na 
chawsent hwy atteb, ac er hynny, 
farnu o honynt Job yn euog. 

4 Elihu hefyd a “arhosasai ar 
Job nes darfod iddo lefaru: canys 


yr oeddynt hwy yn hŷn nag ef o 


? oedran. 

5 Pan welodd Elihu nad oedd at- 
teb gan y tri wŷr hyn, yna y cyn- 
neuodd ei ddigofaint ef. 

6 Ac Elihu, mab Barachel y Bu- 
ziad, a attebodd ac a ddywedodd, 
£ Ieuangc ydwyf o oedran, chwithau 
ydych hen iawn: am hynny yr ar- 
swydais, ac yr ofnais ddangos fy 
meddwl i chwi. 

7 Dywedais, Dyddiau a draethant, 
a llïaws o flynyddoedd a ddysgant 
ddoethineb. 

8 Ond y mae yspryd mewn dyn; 
ac *ysprydoliaeth yr Hollalluog sydd 
yn gwneuthur iddynt hwy ddeall. 

9 Nid yw gwŷr mawrion ddoeth 
bob amser: ac nid yw henafgwyr 
yn deall barn. 

10 Am hynny y dywedais, Gwran- 


do fi; minnau a_ ddangosaf fy 


meddwl. 

ll Wele, disgwyliais wrth eich 
geiriau; clust-ymwrandewais â'ch 
 rhesymmau, tra y chwiliasoch chwi 
am eiriau. 

12 Tê, mi a ddeliais arnoch: ac 
wele, nid oedd 4m o honoch yn ar- 
gyhoeddi Job, gan atteb ei eiriau 


ef: 

13 Rhag dywedyd o honoch, Ni a 
gawsom ddoethineb: Duw sydd yn 
ei wthio ef i lawr, ac nid dyn. 

14 Er na “hwyliodd efe eê ymad- 
roddion yn fy erbyn 1: ac nid atteb- 
af finnau iddo â'ch geiriau chwi. 

15 Hwy a synnasant, nid attebas- 
ant mwy ; ' peidiasant â llefaru. 


16 Wedi disgwyl o honof, (canys , 


Zêl a digter Elihu. 





T Heb, 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


2 ddisgwyl- 
balas” Job 
mewn geir- 
iau. 


Hub, 
ddyddiau. 


4 Heb. 
Bychan 
ydwyf o 
ddyddiau. 


& i Gy 
1.a 38. 36. 
Diar. 2. 6. 
Preg. 2. 26. 
Dan,1l. 17. 
2N 


a2 oL, 
Iagol, 5. 


5 Heb.deall. 


6 Heb. 
threfnodd. 


symmud- 
asant oddi 
wrth ynt 
ymadrodd- 
ion. 


——————— . — ——_ _  . .._,AAAÔÎÔ^Ô^^_^^^^_,,,,_^^^Ô_Ô_Ô_^^^Ô_^^^^^Î^_^_^_^_^_^_^_,______________________ ——————  ——————— - - 


Elihu yn amddiffyn 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 





h 8 Hcb. 
yspryd fy 


a al. 20, 


Z Hu enau. 


3 Heb.yn fy 
nghlust- 
iaw. 


cpen, 9.17. 


pen. 13. 
21.a14. 16. 


; 
| 


ni lefarent, eithr sefyll heb atteb 
mwy,) 

WU.p ywedaus, Minnau a attebaf 
fy rhan, minnau a ddangosaf fy 
meddwl. 

18 Canys yr ydwyf yn llawn geir- 
iau : y mae *yr yspryd sydd ynof yn 
fy nghymmell i. 

19 Wele, fy mol sydd fel gwin nid 
agorid arno: y mae efe yn hollti 
fel costrelau newyddion. 

20 Dywedaf, fel y caffwyf fy anadl: 
agoraf fy ngwefusau, ac attebaf. 

2] Ni dderbyniaf yn awr wyneb 
neb : ni wenhieithiaf wrth ddyn. 

22 Canys ni fedraf wenhieithio; 
De gwnawn, buan y'm cymmerai 
fy Ngwneuthurwr ymaith. 


PENNOD XXXIII 


1 Elihu yn ymgynnyg 4 ymresymmu â Job dros 
Dduw, mewn purdeb a _ llarieidd-dra; S8yn 
yn LLU nad yw Duw rwymedig â ro cyfrif 

i hnyrdd 4 ddyn. 14 Duw yn galw dyn â 

a feirtdan, irwy weledigaethau, 19 (rwy gys- 

tuddiau, 29 a_ihrwy ei weinidogion. ôl Y 

mae efe yn annog Job 4 wrandaw. 

HERWYDD paham, Job, clyw, 
attolwg, fy ymadroddion; a 
gwrando fy holl eiriau. 

2 Wele, yr ydwyf yn awr yn agor- 
yd fy ngenau; mae fy nhafod yn 
dywedyd yn nhaflod fy ngenau. 

3 O uniondeb fy nghalon y bydd 
fy ngeiriau ; a'm gwefusau a adrodd- 
ant wybodaeth bur. 

4 ^ Yspryd Duw a'm gwnaeth i; 
ac anadl yr Hollalluog a'm bywioc- 

caodd i, 

5 Os gelli, atteb fi: ymbarottoa, 
a saf o'm blaen 1. 

6 .? Wele fi, yn ol dy “ddymuniad 
di, yn lle Duw : allan o'r clai y tor- 
rwyd finnau. 

7 Wele, ni'th ddychryna fy ar- 
swyd i, ac ni bydd fy llaw yn drom 
arnat. 

8 Dywedaist yn ddïau *lle y clyw- 
ais i, a myfi a glywais lais dy ym- 
adroddion : 


9 “Pur ydwyf fi heb gamwedd: 


i'r ydwyf, ac heb anwir redd ynof. 


10 Wele, efe a gafodd achosion yn 
fy erbyn : 4y mae efe yn fy nghyfrif 


2 Jn elyn iddo. 


11 *“ Y mae yn gosod fy nhraed yn 
y cyffion; y mae yn gwylied fy holl 
lwybrau. 

13 Wele, 4m hyn nid ydwyt gyf- 
iawn. Mi a'th attebaf, mai mwy 
ydyw Duw na dyn. 

13 Paham yr ymrysoni yn eì er- 


Do. 


JOB, XXNIIL 


byn ef? o herwydd nid ydyw efe yn 
SLOI cyfrif am ddim o'i weithred- 
oe 

14 Canys y mae Duw yn llefaru 
unwaith, ïe, ddwywaith; omd ni 
ddeall dj ym. 

15 Trwy hân, a Arwy weledigaeth 
nos, pan syrthio trwmgwsg ar ddyn- 
ion, wrth hepian ar wely ; 

16 Yna * fyr egyr efe glustiau dyn- 
ion, ac y selia efe addysg iddynt: 

7 I dynnu dyn oddi wrth ei 
waith, ac i guddio balchder oddi 
wrth ddyn. 

18 Y mae efe yn cadw ei enaid ef 
rhag y pwll; a'i hoedl ef rhag ei 
“ cholli trwy y cleddyf. 

19 Ac efe a geryddir trwy ofid ar 
ei wely; a llïaws ei esgyrn ef â 
gofid caled : 

20 5Fel y ffieiddio ei fywyd ef fara, 
a'i enaid fwyd " blasus. 

21 Derfydd ei gnawd ef allan o 
olwg: saif ei esgyrn allan, y rhai 
ni welid o'r blaen. 

22 Nesâu y mae ei enaid i'r bedd, 
a'i fywyd i'r dinystrwyr. 

23 Os bydd gyd âg ef gennad o 


* ladmerydd, un o fil, ìi ddangos i|* 


ddyn ei uniondeb : 

24 Yna efe a drugarhâ wrtho, ac 
a ddywed, Gollwng ef, rhag disgyn 
o hono i'r clawdd: myfi a gefais 
9 iawn. 

25 Ireiddiach fydd eì gnawd na 
“bachgen: efe a ddychwel at ddydd- 
iau ei ieuengctid. 

26 Efe a. weddïa ar DDUW, ac yn- 
tau a fydd boddlawn iddo; ac efe 
a edrych yn ei wyneb ef mewn gor- 
foledd: canys efe a dâl i ddyn ei 
gyfiawnder, 

27 Efe a edrych ar ddynion, *ac 
os dywed meb, Mi a bechais, ac a 
ŵyrais uniondeb, ac ni lwyddodd 
imi; 


28 Efe a *wared ei enaid ef rhag |*N 


myned i'r clawdd, *a'i fywyd a wêl 
oleuni. 

29 Wele, hyn oll a wna DUw 
$ ddwywaith ew dair â dyn, 

30 RI ddwyn ei enaid ef o'r pwll, 
i'w oleuo â goleuni y rhai byw. 

31 Gwrando, Job, clyw fi: taw, a. 
mi a lefaraf. 

32 Od oes geiriau gennyt, atteb 
fi: llefara; canys chwennychwn dy 
gyfiawnhâu di. 

33 Onid ê, gwrando arnaf fi: 
bydd ddistaw, a myfi a ddysgaf i 
ti ddoethineb. 


^a 


rhagluniaeth. Dun. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 

4 Heb. 
alteb. 





5 Heb. y 
datguddia. 

f pen. 30. 
10, 15. 


6 Heb, 
myned 
ymaith. 


£ Ps. 107. 
1S. 


1 Heb. 
dymunol. 


Neu, 
ddeon glwr, ' 


| 
9 Neu, 
gymmod. 
2 Heb. 
mabolaeth. 
3 Neu, ac a. 


ddywed. 


eu, 
waredodd 
Jy enaid. 
$ Neu, a'm 
bywyd. 


5 ynfynych. 
h Ps, 56, 12. 


Nas gall Duw Hollalluog 


Cyn 


b pen, 27. 2. 


c pen. 9. 17, 


3 Heb. 
saeth, 
pen. 6. 4. 
u 16. 13, 

d pen. 12. 
10. 


e pon, 95. 9. 


f Deut. 32, 
â, 
2 Chron, 
19.7. 
























2 Cor. 5. 10. 
1DPetr1.17. 
Dat. 22. 12, 


Ffev.d2,7, 


k Gen, 18. 
25 


6 Heb, 
rwymo? 


1 Deut, 10, 
2 Chron, 
19, 7. 

Aet. 10.24. 
Rhuf.2,11, 
Gal. 2, 6. 
Eph. /. 9. 


ol. o. . 


CRIST 
Cylch 
1520. 
d 
a . 6. 20, 
812. Yl 
2 1leb.teflod 
y genau. 
| 


|i anadl 
15 'Pob cnawd a gyd-drenga, a. 


PENNOD XXXIV. 


1 Elihu yn beio ar Job, am fwrw ar Dduw fod 
yn anghyfiawn. 10 Nas gall Duw Hollalluog 
fod yn anghyfiawn. ôl lihaid â ddyn ym- 
ddarostwng 4 Dduw. 94 Elw yn ceryddu 
Job. 


C Elihu a lefarodd ac a_ddy- 
wedodd, 

2 Ha wŷr doethion, gwrandêwch 
fy ymadroddion ; a chwychwi y rhai 
ydych yn gwybod, clust-ymwran- 
êwch, 
3 “Canys y glust a farn ymadrodd- 
ion, fel yr archwaetha “y genau 
fwyd. 
4 Dewiswn i ni farn, gwybyddwn 
rhyngom pa beth sydd dda. 
5 Canys dywedodd Job, Cyfiawn 
ydwyf: a PDuw a ddug ymaith fy 
marn, 
6 A ddywedaf fi gelwydd yn er- 
byn fy matter fy hun? “anaele yw 
fy “archoll heb gamwedd. 
7 Pa wr sydd fel Job, *yr hwn a 
ŷf watwargerdd fel dwfr? 
8 Ac a rodio y'nghymdeithas gyd 
â gweithredwyr anwiredd, ac sydd 
yn myned gyd â dynion annuwiol. 
9 Canys “dywedodd, Ni fuddia i 
wr ymhyfrydu â Duw. 
10 Am hynny chwychwi wŷr cal- 
onnog, gwrandêwch arnaf. “Pell 
oddi wrth Dpuw fyddo gwneuthur 
annuwioldeb, ac oddi wrth yr Holl- 


5, alluog weithredu anwiredd. 


ll Canys efe a dâl i ddyn ei 


:| waith ; ac efe a wna ì wr gael yn ol 
'|ei ffyrdd ei hun. 


12 Dïau hefyd na wna Duw yn 


| |annuwiol; ac na ŵyra yr Hollalluog 


farn. 

13 Pwy a roddes iddo ef lywodr- 
aethu y ddaear? a phwy a osododd 
* yr holl fyd 

14 P Os gesyd ei galon 5ar ddym, 
os casgl Su atto ei hun ei yspryd 
ef; 


dyn a ddychwel i'r pridd, 

16 Ac od oes ddeall 4yn0t, gwrando 
hyn: clust-ymwrando â llef fy ym- 
adroddion. 

17 EA gaiff yr hwn sydd yn casâu 
barn, “lywodraethu? ac a ferni di 
yr hwn sydd gyfiawn odiaeth, yn 
annuwiol * | 

18 A ddywedir wrth frenhin, Dryg- 
ionus 4ydwyt? ac, Annuwìol ydych, 
wrth dywysogion ? 

19 Pa faint llat wrth yr hwn 'ni 
dderbyn wynebau tywysogion, ac 


JOB, XXXIV. 


nid edwyn y goludog o flaen y 
tlawd? canys mgwaith ei ddwylaw 
ef ydynt oll. 

20 Hwy a fyddant meirw mewn 


l 
moment, a hanner nos y cynhyrfa y 


bobl, ac yr ânt ymaith: a'r cadarn 
a ” symmudir heb waith llaw. 
91 "Canys ei lygaid ef sydd ar 


ffyrdd dyn, ac efe a wêl ei holl| j 


gamrau ef. 


22 Nid oes dywyllwch, na chys-| * 


god angau, lle y gall y rhai sydd 
yn gweithio anwiredd, ymguddio. 


23 Canys ni esyd Duw ar ddyn|: 


ychwaneg mag a haeddo; fel y 
gallo efe fyned i gyfraith â Duw. 

24 Efe a ddryìlia rai cedyrn yn 
S aneirif, ac a esyd eraill yn eu lle 
hwynt. 

25 Am hynny efe a edwyn eu 
gweithredoedd hwy: a phan new- 
ìdio efe y nos, hwy a »? ddryllir. 

26 Efe a'u tery hwynt, megis rhai 
annuwiol, *yn amlwg: 

27 Am iddynt gilio oddi ar ei 
ol ef, ac Pnad ystyrient ddim o'i 

dd ef: 

28 Gan ddwyn gwaedd y tlawd 
atto ef, ac efe a wrendy waedd y 
cystuddiol. 

29 Pan esmwythao eîe, pwy a 
anesmwythâ? a phan guddio efe & 
wyneb, pwy a edrych arno? pa un 
bynnag ai yn erbyn cenedl, ai yn 
erbyn dyn yn unig: 

30 Fel na theyrnasai dyn ffuantus, 
ac na rwyder y bobl. 

31 ÔOnd wrth Dpuw, yr hwn a 
ddywed, Mi a faddeuais, nid an- 
rheithiaf, y dylid dywedyd ; 

32 Heb law a welaf, dysg di fi: o 
gwneuthum anwiredd, ni wnaf fi 
mwy. 

33 Ai “wrth dy feddwl di y bydd- 
ai? efe ai tâl, pa un bynnag a 
wnelych ai gwrthod, aì dewis; ac 
nid myfi: am hynny dywed yr hyn 
a wyddost. 

34 Gwŷr * call, dywedant i mi; a'r 
gwr doeth, clywed fi. 

35 Job a ddywedodd yn an- 
noeth ; a'i eiriau 44426 heb ddoeth- 
ineb. 

36 Fy Nhad, profer Job hyd y 
diwedd, am rodd» attebion dros 
ddynion anwir. 

37 Canys efe a chwanegodd ys- 
gelerder at ei bechod; efe a gur- 
odd ei ddwylaw yn ein plith ni, 
ac a amlhaodd ei eiriau yn erbyn 
Duw. 





Jod yn anghyfiawn. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


m pen, ôl, 





T Heb. sym- 
mwudamt. 


TIeb. 4, 12. 


8 Heb. an- 
chwiliad- 
wy. 


9 Heb, 
ysigir. 


2 Heb. ym 
mamngre y 
rhai sydd 
yn edrych. 


P Ps. 28. 5. 
Eg. 5. 12, 


9 Heb. oddi 
gyd â thi. 


4 IIeb. 
o galon. 





Nad gwiw ymgystadlu â Dww. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


â pen. 21. 


15. a. ôî. 9. 
2 Neu, oddi 
wrthomwy 


nag oddi 
wrth fy 
mhechod? 


8 Heb, ddy- 


chwelaf 
eiriau î li. 

b nen. 22. 
Wn 


€ pen. 22, 2, 


Ps. 16. 2, 

Diar,9.12 
Rhuf. 11. 
30. 


ad Ps, 42, 8. 
a 7.6. 
u 149, 5, 
e Diar. 1. 
28. 


fpen. 27. 9 
iar.15.29 
Jer.ll.ll 


4 Sef, Duw 


b Sef, Job. 





PENNOD XXXV. 


1 Nad oes mo'r ymgystadlu & Duw; am nad 
yw na'n daioni nî na'n drygioni yn dda nac 
yn ddrwg iddo ef.. 9 Bod llawer yn gwaeddi 


ar Dduw yn eu cystudd, ac heb gael eu. 


gwrandaw, o eisieu jydd. 


Av Elihu a lefarodd ac a ddy- 
wedodd, 


2 A gyfrifaist di yn uniawn ddy- 
wedyd o honot, Y mae fy nghyf- 
iawnder i yn fwy na'r eiddo Duw ? 

3 Canys * dywedaist, Pa lês a wna 
hynny ì tì? pa beth a ennillaf, 2er fy 
nglanhâwu oddi wrth fy mhechod? 

4 Myfi a *attebaf i ti, ac i'th gyf- 
eillion gyd â thi. 

5 ? Edrych ar y nefoedd, a gwel; 
ac edrych ar y cymmylau, y rhai 
sydd uwch na thi. 

6 Os pechi, pa niwed a wnei di 
iddo ef? os aml fydd dy anwiredd- 
au, pa beth yr wyt yn ei wneuthur 
iddo ef? 

7 “Os cyfiawn fyddi, pa beth yr wyt 
yn ei roddi iddo ef? neu pa beth y 


'|mae efe yn ei gael ar dy law di? 


8 I wr fel tydi, dy annuwioldeb, 
ac i fab dyn, dy gyfiawnder, a all 
ryw beth. 

9 Gan faint y gorthrymder, hwy 
a. wnant i'r gorthrymmedig lefain : 
hwy a floeddiant rhag braich y 
cedyrn. 

10 Ond ni ddywed neb, Pa le y 
mae Duw, yr hwn a'm gwnaeth i; 
9 yr hwn sydd yn rhoddi achosion 
ganu y nos? 

ll Yr hwn sydd yn ein dysgu yn 
fwy nag anifeiliaid y ddaear, ac yn 
ein gwneuthur yn ddoethach nag 
ehediaid y nefoedd. 

12 “Yna hwy a waeddant rhag 
DO Cer y rhai drwg, ac ni chlyw 
efe. 

13 fí Dïau na wrendy Duw oferedd, 
ac nad edrych yr Hollalluog arno. 

l4 Er dywedyd o honot na weli 
ef, elo y mae barn ger eì fron ef: 
disgwyl dithau wrtho. 

15 Ac yn awr, am nad yw felly, *efe 
a ymwelodd yn ei ddigofaint; etto 
nì ŵyr ? efe mewn dirfawr galedi: 

16 Am hynny y lleda Job ei safn 
yn ofer; ac yr amlhâ eiriau heb 
wybodaeth. 


PENNOD XXXVI. 

1 Elihu yn dangos bod. Duw yn gyfiawn yn ei 
yrdd. 16 Y modd y mae pechodau Job yn 
aital bendithion Duw, 24 Rhaid yw mawrhâu 
gweithredoedd Duw. 
Ac Elihu a aeth rhagddo, ac a 

ddywedodd, 


036 


JOB, XXXV. 


2 Goddef i mi ychydig, a myfi a 
fynegaf i ti, fod gennyf ymadrodd- 
ion etto dros DDpuUw. 

3 O bell y cymmeraf fy ngwybod- 
aeth, ac i'm Gwneuthurwr y rhodd- 
af gyfiawnder, 

4 Canys yn wir nid celwydd fydd 
fy ymadroddion : y perffaith o wyb- 
odaeth sydd gyd â thi. 

5 Wele, cadarn ydyw Duw, ac ni 
ddïystyra efe meb: *cadarn o gad- 
ernid a * doethineb yw efe. 

6 Nid achub efe fywyd yr annuw- 
lol; ond efe a rydd uniondeb 4 
7 trueiniaid. 

7 “Ni thyn efe ei olwg oddi ar y 
cyfiawn ; eithr “y maent gyd â bren- 
hinoedd, ar yr orsedd-faingc; ïe, 
efe a'u sicrhâ yn dragywydd, a hwy 
a ddyrchefir. 

8 Ac “os hwy a rwymir â gefynnau, 
ac a ddêlir â rhaffau gorthrymder ; 

9 Yna efe a ddengys iddynt hwy 
eu gwaith, a'u hanwireddau, aml- 
hâu o honynt: 

lO “Ac a egyr eu clustiau hwy ì 
dderbyn cerydd; ac a ddywed am 
droi o honynt oddi wrth anwiredd. 

1l Os gwrandawant hwy, a't was- 
anaethu ef, hwy a fdreuliant eu 
dyddiau mewn daioni, a'u blynydd- 
oedd mewn hyfrydwch. 

12 Ac oni wrandawant, * difethir 
hwy gan.y cleddyf; a hwy a dreng- 
ant heb wybodaeth. 

13 Ond y rhai rhagrithiol o galon 
£a chwanegant ddig: ni waeddant 
pan rwymo efe hwynt. 

14 *Eu henaid hwythau fydd marw 
mewn ieuengctid, a'u bywyd gyd 
â'r "aflan. 

15 Efe a wared y ?truan yn ei gys- 
tudd, ac a egyr eu clustiau hwynt 
mewn gorthrymder. 

16 Felly hefyd efe a'th symmud- 
asai di o enau cyfyngdra 4 ehang- 
der, lle nid oes gwasgfa; “a saig dy 
fwrdd di fuasai yn llawn brasder. 

l7 Ond ti a gyflawnaist farn yr 
annuwiol: barn a chyfiawnder *a 
ymaflant, ynot. 

18 O herwydd bod digofaint, 
gochel, rhag iddo dy gymmeryd di 
ymaith â'i ddyrnod: yna “ni'th ?war- 
ed iawn mawr. - 

19 A brisia efe ar dy olud di? »a 
phrisia, ar aur, nac ar holl gad- 
ernid nerth. 

20 Na chwennych y nos, pan dor- 
rer pobl ymaith yn eu lle. 

21 Ymochel, nac edrych ar an- 


Fod Dww yn gyfiawn. | 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


7 Neu, 
cystuddiol. 

b Ps. 39. 18. |. 
a 34,15. 

c Is. 113. $, 


d Ps. 107. 
10. 


e pen. 93. 
16, 23. 


f pen. 21, 
12. 


$ Heb. ânt 
ymaâîth. 


E Rhuf, 2, 5. 


h pen. 15, 
92.a22,16. 
Ps. 55, 23, 


9 Neu, 


s6odomiaâd. |* 


2 Neu, 
cystuddiol, 


i Ps.23, 5. 
4 Neu,a'th 
gynhalient. 


k Ps. 49,7. 
9 Heb, dry 
heibio, 





Am allu, gweithredoedd, 


wiredd: canys hynny a ddewisaist 

o flaen cystudd. 

22 Wele, DUw trwy ei nerth a 
ddyrchafa: 'pwy sydd yn dysgu fel 
efe € 

23 mPwy a orchymynodd ei ffordd 
ef iddo? a "phwy a ddywed, 
Gwnaethost anwiredd ? 

24 Cofia fawrhâu ei waith ef, ar 
yr hwn yr edrych dynion. 

95 Pob dyn ai gwel; a dyn a't 
cenfydd o bell. 

26 Wele, mawr y4 Duw, ac nid 
adwaenom e/; ac “ni fedrir chwilio 
allan nifer ei flynyddoedd ef. 

27 Canys efe a wna y defnynnau 
dyfroedd yn fân: hwy a dywalltant 
wlaw fel y byddo ei darth ; 

28 Yr hwn a ddifera ac a ddefn- 
ynna y cymmylau ar ddyn yn hel- 
aeth. 

29 Hefyd, a ddeall d4y»» daeniadau 
y cymmylau, a thwrf ei babell ef? 

30 Wele, efe a daenodd ei oleuni 
arno, ac a orchuddiodd * waelod y 
môr. 

31 Canys Pâ hwynt y bamn efe y 
bobloedd, ac y rhydd efe fwyd yn 
helaeth. 

32 Efe a guddia y goleuni â chym- 
mylau; ac a rydd orchymyn iddo 
na thywynno trwy y cwmmwl sydd 
rhyngddynt. 

33 Ei dwrf a fynega am dano, a'r 
anifeiliaid am " y tarth. 

PENNOD XXXVII. 

1 Rhaid yw ofni Duw o herwydd eî weìthred- 
oedd. 15 Bod eí ddoethineb ef yn anchwil- 
iadwy ynddynt hwy. 

RTH hyn hefyd y cryn fy 
nghalon, ac y dychlamma hi 

o'i lle. 

2 Gan wrandaw gwrandêwch ar 
swn ei lef, ac ar y sain a ddaw allan 
o'i enau ef. 

3 Efe a'i hyfforddia dan yr holl 
nefoedd, ai “fellt hyd * eithafoedd 
y ddaear. 

4 “Swn a rua ar ei ol ef: efe a 
' |wna daranau â llais ei odidowg- 

rwydd, ac ni oeda efe hwynt, pan 
glywir ei dwrf ef. 
5 DUW a wna daranau â'i lais yn 

.9. |rhyfedd: ?y mae yn gwneuthur 

pethau mwy nag a wyddom ni. 

6 Canys “efe a ddywed wrth yr 
eira, Bydd ar y ddaear; ac wrth 
gawod o wlaw, ac wrth “wlaw mawr 
ei nerth ef. 

7 Efe a selia law pob dyn, fel yr 
adwaeno pawb ei waith ef. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 

1 Es. 40, 13, 

14. 
Rhuf, 11. 
34 


1 Cor. 2.16. 
m pen. ô4. 
13. 


n pen. 34. 
10. 


o Ps. 90. 2, 
a_1l02. 24, 


A 
Heb. 1.12. 


6 Heb. 
wraidd. 


P pen. 97. 
13. a 39.20. 


7 Heb. yr 
esgyniad. 





637 


JOB, XXXVII. 
































8 Yna yr â y bwystfil i'w loches, 
ac y trig yn eì le. 

9 O'r “dehau y daw corwynt; ac 
oerni oddi wrth y *gogledd. 

10 *A'i wynt y rhydd DUw rew: 
a lled y dyfroedd a gyfyngir. 

ll Hefyd efe a flina gwmmwl yn 


dyfrhâu; efe a wasgar “ei gwmmwl j^ 


goleu. 

12 Ac y mae hwnnw yn ymdrôi 
oddi amgylch wrth ei lywodraeth 
ef: fel y gwnelont hwy beth byn- 
nag a orchymyno efe iddynt, ar 
hyd wyneb y byd ar y ddaear. 

13 Pa un bynnag aì yn * gospedig- 
aeth, ai *i'w ddaear, ai fer daioni, 
£efe a bâr iddo ddyfod. 

14 Gwrando hyn, Job; saf, ac ys- 
tyria ryfeddodau Duw. 

15 A wyddost ti pa bryd y dos- 
parthodd Duw hwynt, ac y gwnaeth 
efe i oleuni ei gwmmwl lewyrchu ? 

16 A wyddost ti oddi wrth bwysau 
y cymmylau, rhyfeddodau yr hwn 
sydd berffeith-gwbl o wybodaeth î 

17 Pa fodd y mae dy ddillad yn 
gynnes, pan baro efe y ddaear yn 
dawel â'r deheu-wynt? 

18 RA daenaist ti gyd âg ef yr 
wybren, yr Aon a sicrhawyd fel 
drych toddedig * 

19 Gwna i ni wybod pa beth a 
ddywedwn wrtho: ni fedrwn ni gyf- 
leu eêm geiriau gan dywyllwch. 

20 A fynegir iddo ef, os llefaraf? 
os dywed neb, dïau y llyngcir ef. 

21 Ac yn awr, ni wêl neb y gol- 
euni disglaer sydd yn y cymmylau: 
ond myned y mae y gwynt, au 
puro hwynt, 

22 O'r gogledd-wynt y daw *hin- 
dda: y mae yn Nuw ogoniant mwy 
ofnadwy. 

23 Am yr Hollalluog, ini allwn ni 
mo'i gael ef: “ardderchog gyw o 
nerth, a barn, a helaethrwydd cyf- 
iawnder : ni chystuddia efe. 

24 Am hynny yr ofna dynion ef: 
nid edrych efe ar neb doeth eu 
calon. 

PENNOD XXXVIII. 

1 Duw yn annog Job â atteb. 4 Duw, trwy eî 
alluog weithredoedd, yn dangos î Job eî an- 
wybodaeth, 91 a'i wendid. 

yN Â yr ARGLWYDD a attebodd 

Job “allan o'r corwynt, ac a 
ddywedodd, 


2 ?Pwy yw hwn sydd yn tywyllu| u 


cynghor âg ymadroddion heb wyb- 
odaeth * 


3 “Gwregysa dy lwynau yn awr 


a doetlhimeb Duw. 


Cyn 
CRIST 





7 Heb, 
gwmmwl 
eî oleuni. 


pen, 30. 31. 


h Gn, 1. 6. 


9 Heb. aur. 


i ] Tim. 6. 


k pen. 36. 6. 


a Folly 
Exod. 19, 
16, 1 


1 Bren. 19, 
Ezec. 1.4, 
Nah.1. 3. 

b pen, 42, 8. 


c pen, 40. 7. 





Dww, trwy eî weithredocdd, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 

2 Heb, 


gwna â mi 
| wybod. 





d Ps, 104. 5. 
WW Diar. 8.29. 


| & 0.4, 


| 


$ Heb. 
soddwyd. 


4 lIeb, mor- 


teisiau, 
ncu, 
ystolion. 





e Gen, 1. 9, 
1Ês. GB (fc 


a l04, 9. 
| Diar.S. 29. 





| f pen, 26. 
| 10. 


5 Heb. 
€sgyll. 


neu, wrth. 


PS 1237, 


k Exod, 9, 
l> 


E Ps,10. 15. 
h Ps. 9. 13. 
6 Neu, yn, 


—— 


fel gwr; a *mynega i mi yr hyn a 
ofynwyf i £i. 

4 “Pa le yr oeddit ti pan sylfaen- 
ais ìi y ddaear? mynega, os medri 
ddeall. 

5 Pwy a osododd ei mesurau hi, 
os gwyddost? neu pwy a estynodd 
linyn arni hi? 

6 Ar ba beth y "sicrhawyd ei *syl- 
feini hi? neu pwy a osododd ei 
chongl-faen hi, 

7 Pan gyd-ganodd sêr y bore, ac 
y gorfoleddodd holl feibion Duw? 

8 *A phwy a gauodd y môr â dor- 
au, pan ruthrodd efe allan megis 
je deuai allan o'r groth 

9 Pan osodais i y cwmmwl yn wisg 
iddo, a niwl tew yn rhwymyn iddo, 

10 fPan osodais fy ngorchymyn 
arno, a phan osodais drosolion a 


dorau, 


l1 Gan ddywedyd, Hyd yma y 
deui, ac nid ym mhellach; ac yma 
yr attelir ymchwydd dy donnau di. 

12 A orchymynaist tì y bore er 
dy ddyddiau? a ddangosaist ti i'r 
wawr-ddydd ei lle, 

13 I ymaflyd yn “eithafoedd y 
ddacar, fel yr ysgydwer yr annuw- 
iol allan o honi hi? 

14 Oanys hi a ymnewidia fel clai 
y sêl ; a hwy a safant fel dillad. 

15 Ac attelir eu goleuni oddi 
wrth yr annuwiol: €dryllir y braich 
dyrchafedig. 

16 A ddaethost ti ìi eigion y môr? 
ac a rodiaist ti ynghilfachau y 
dyfnder? 

17 A agorwyd P pyrth marwolaeth 
1 ti? neu a welaist ti byrth cysgod 
angau? 

I8 A ystyriaist ti led y ddaear? 
mynega, os adwaenost ti hi ìi gyd. 

19 Pa ffordd yr eir llc y trig gol- 
euni? a pha le y mae lle y tywyll- 
wch, 

20 Fel y cymmerit ef “hyd ei 
Gn ac y medrit y llwybrau ê'w 

ef? 


21 A wyddit ti yna y genid tydi? 
ac y byddai rhifedi dy ddyddiau 
yn fawr * 

22 A aethost ti i idrysorau yr 
eira? neu a welaist ti drysorau y 
cenllysg, 

23 EY rhai a gedwais i hyd am- 


Jos. 10.11. ser cyfyngder, hyd ddydd ymladd a 


Es. 20, 30. | 


——— 


rhyfel? 
24 Pa ffordd yr ymranna goleuni, 
yr hwn a wasgar y dwyrein-wynt 


| ar y ddaear? 


298 


25 Pwy a rannodd ddyfrlle i'r llif- 
ddyfroedd? a ffordd i fellt y taranau, 

26 I wlawio ar y ddaear /e ni 
byddo dyn; ar yr anialwch, sydd 
heb ddyn ynddo? 

27 I ddigoni y têr diffaeth a gwŷllt, 
ac I beri i gnwd o laswellt dyfu € 

28 A oes dad i'r gwlaw? neu 
pwy a genhedlodd ddefnynnau y 
gwlith î 

29 O groth pwy y daeth yr iâ 
allan? a phwy a genhedlodd lwyd- 
rew y nefoedd î | 

30 Y dyfroedd a guddir megis â 
chAFTOG ac wyneb y dyfnder a 'rew- 
odd. 

31 A rwymi di hyfrydwch 8" Plei- 
ades? neu a ddattodi di rwymau 
9 Orïon ? 

32 A ddygi di allan * Mazzaroth 
yn eu hamser? neu a dywysi 
Arcturus a'i feibion € 

33 A adwaenost ti "ordeiniadau y 


JOB, XXXIX. yn dangos î Job et | 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 


1 Pa: 1Ofe 
92. 


T Heb, 
ddaliwyd. 


8$ Neu, 
uy saith 
seren? 
Heb. 
Cinmah? 

m pen. 9. 9. 
Amos 5. 8. 


3 di 9 Heb, 


Cesil? 

2 Neu, y 
deuddeg 
arwydd, 


nefoedd? a osodi di ei lywodraeth |* Heb. di 


ef ar y ddaear? 


hwyni 
Arclwrus 
a'i feibion? 


34 A ddyrchefi di dy lef ar y cwm- |n Jer. 91. 
mwl, fel y gorchuddio helaethrwydd | 


o ddyfroedd dydi 

35 A ddanfoni di fellt allan, fel yr 
elont, ac y dywedont wrthyt, Wele 
ni 


36 “Pwy a osododd ddoethineb |“ 2 


yn yr ymysgaroedd? neu pwy a 

roddodd ddeall i'r galon € 

37 Pwy a gyfrif y cymmylau trwy 
ddoethineb? a phwy a all *attal 
costrelau y nefoedd, 

38 Pan *drôer y llwch yn dom, fel 
y glyno y priddellau ynghyd? 

39 PA elli di hela ysglyfaeth i'r 
llew? neu a elli di lenwi êgwango 
cenawon y llewod, 

40 Pan ymgrymmant yn ew lloch- 
esau, pan eisteddant mewn ffau i 
gynllwyn ? 

41 Pwy a ddarpar i'r gigfran ei 
bwyd* pan lefo ei chywion ar 
DDuUw, gwibiant o eisieu bwyd. 

PENNOD XXXIX. 

1 Am y geifr gwylltion, a'r ewigod ; 5 yr asyn 
gwŷllt, 9 yr unicorn, 19 y paun, a'r estrys; 
19 y march, 26 y gwalch, 21 o'r eryr. 

WYDDOST ti yr amser ìi eifr 
gwylltion y creigiau lydnu? a 


fedri di wylied y? amser *y bwrw, 


yr ewigod loi? 

2 A gyfrifi di y misoedd a gyf- 
lawnant hwy? ac a wyddost ti yr 
amser y llydnant € 

3 Ymgrymmant, bwriant eu llydn- 
od, ac ymadawant â'u gofid. 


4 Heb, beri 
$ gostrelau 
y nefoedd 
orwedd, 

5 Heb. 
dywallter, 

P Ps, 108, 
21. 

6 Heb. ' 
bywyd. 

| 


g Ps. 147, 9, 
Matt. 6.26, 


a]'s. 9,9, 











8 Heb. 
halen-dir. 


c pen. 9. 18. 
4 Heb. 
cymhellwr. 


5 Neu, blu y 
ciconia a'r 
estrys? 


6 icisgaist tî 
ci wddf ef â 
(haran? 


anwybodaeth a'i wendid. 


4 Eu llydnod a gryfhâ, cynnydd- 
ant *yn y maes: ânt allan, ac ni 
ddychwelant attynt hwy. 

5 Pwy a ollyngodd yr asyn gwŷllt 
yn rhydd? neu pwy a ddattododd 
rwymau yr asyn gwŷllt ? 

6 *Yr hwn y gosodais yr anialwch 


w yn dŷ iddo, ar “diffaethwch yn 


drigfa iddo, 

7 Efe a chwardd am ben llïaws 
tref: “ni wrendy ar lais y *geilwad. 

8 Cilfachau y mynyddoedd 4yw ei 
borfa ef, ac efe a chwilia am bob 
glaswelltyn. 

9 A gyttuna yr unicorn i'th was- 
anaethu di? a erys efe wrth dy 
bresebau di? 

lO A rwymi di unicorn âi did 
mewn rhych? a lyfna efe y dolydd 
ar dy ol di? 

ll A ymddiriedi wrtho, am fod ei 
gryfder yn fawr? a adewi di dy 
lafur iddo? 

12 A goeli di ef, y dwg efe dy 
had di drachefn, ac y casgl efe ef 
i'th lawr-dyrnu di? 

13 A roddaist tê adenydd hyfryd 
i'r peunod? neu 9adenydd a phlu 
i'r estrys * 

14 Yr hon a âd ei hwyau yn y 
ddaear, ac a'u cynhesa yn y llwch ; 

15 Ac y mae hi yn gollwng dros 
gôf y gallai droed eu dryllio hwynt, 
neu anifail y maes eu sathru. 

16 Caled yw hi wrth ei chywion, 
fel pe na byddent eiddi hi: ei 
gwaith hi sydd ofer, heb ofn; 

17 Oblegid na roddes Duw iddi 
ddoethineb, ac na chyfrannodd iddi 
ddeall. 

18 Yr amser yr ymgodo hi yn 
uchel, hi a ddïystyra y march a'i 
farchog. 

19 A roddaist ti gryfder ì farch € 
neu a * ddysgaist iddo weryru ? 

20 A ddychryni di ef fel ceiliog 
rhedyn? dychryn ydyw ardderch- 
owgrwydd ei ffroen ef. 

91 HE draed ef a gloddiant yn y 
dyffryn, ac efe a lawenycha yn « 
gryfder: efe a â allan i gyfarfod 
arfau. 


22 Efe a ddiïystyra arswyd, ac ni. 


ddychryna efe; ac ni ddychwel yn 
ei I! FHS y cleddyf. u J 

23 Y cawell saethau a drystia yn 
ei erbyn, y ddisglaer waywffon a'r 
darian. 

24 Efe a lwngc y ddaear gan greu- 
londeb a chynddaredd : ac ni chred 
mai llais yr udgorn 14v. 


639 


OB, Xi 





Job yn ymostwng. 

25 Efe a ddywed ym mhlith yr| _ Cyn 
udgyrn, Ha, Hin ac U arogla o bell SS lUh. 
ryfel, twrf tywysogion, a'r bloeddio. | _1520. 

26 Ai trwy dy ddoethineb di yr 
eheda y gwalch, ac y lleda efe ei 
adenydd tu a'r dehau * 

27 Ai wrth dy " orchymyn di yr "Ib 
ymgyfyd yr eryr, ac 4 y gwna, efe ei |« ycr.42. 
nyth yn uchel? Obad, 4. 


28 Y trig efe ac yr erys mewn 
craig; ac ar ysgythredd y graig, 
a'r lle cadarn ? 
29 Oddi yno y chwilia am fwyd; 
ei lygaid a ganfyddant o bell. | 
390 Ei gywion hefyd a sugnant | 
waed: a *lle y byddo celanedd, yno |<A*tt.2t. | 
y bydd efe. Luc 17,37, | 


PENNOD XL. | 
1 Job yn ymostwng ger bron Duw. 6 Duw yn 


eì gyffrôb ef 4 ddangos eî gyfiawnder, a'î 

allu, a'i ddoethineb. 15 Am y behemoth. 
“Ur ARGLWYDD hefyd a atteb- 

odd Job, ac a ddywedodd, 

2 Ai dysgeidiaeth yw ymryson âr 
Hollalluog? a argyhoeddo DpDUw, 
attebed i hynny. 

3 T A Job a attebodd yr AR- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, 

4 Wele, gwael ydwyf; pa beth a 
attebaf i ti? *mi a osodaf fy llaw 
ar fy ngenau. 

5 Dywedais unwaith ; ond nid at- 
tbe : îe, ddwywaitli; ond ni chwan- 
egaf. 

6 $ PA'r ARGLWYDD a attebodd ren. 381. 
Job allan o'r corwynt, ac a ddy- | 
wedodd, 

7 “Gwregysa yn awr dy lwynau 
fel gwr ; a “myfi a ofynaf I íi, myn- 
ega dithau i mi. 

8 * A. wnei di fy marn i yn ofer? a 
ferni di fi yn anghyfiawn, i'th gyf- 
iawnhâu dy hun ? 

9 A oes i ti fraich fel i DpDuw? 
neu a wnei di daranau â'th lais fel 
yntau ? 

10 . Ymdrwsia yn awr â mawredd 
ac â godidowgrwydd, ac ymwisg â 
gogoniant ac â phrydferthwch. 

11 Gwasgara gynddaredd dy ddig- 
ofaint; ac edrych ar bob balch, a 
thafl ef ìi lawr. 

12 Edrych ar bob balch, a gOS- 
twng ef; a mathra yr annuwiol yn. 
eu lle. 

13 Cuddia hwynt ynghyd yn y 
pridd, a rhwym eu hwynebau hwynt 
mewn J//c cuddiedig. 

14 Yna hefyd myfi a addefaf i ti, 
y gall dy ddeheulaw dy achub. | 

15 4 Yn awr wele “y behemoth,. 


a Ps. 39, 9, 


c pen. 9S. o. 
d pen. 42. 4, 


e Ps. ôl. 4, 
lthuf, 3. 4, 


f Ps. 104. 1, 


2 Neu, yr 


elepkaw, 


| Mawr allu Duw . 





wv 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520, 





8 Heb. 


dreisia. 


ollyngych 


a lawr? 


Heb. a 
soddych? 


a Rhuf. 11, 
a5. 

b Exod, 19, 

Deut.10,14, 

Ps. 24.1. 

& 50, 12, 


hwn a wneuthum gyd â thi; 


yr 
glaswellt a fwytty efe fel ŷch. 

16 Wele yn awr, eì gryfder ef sydd 
yn ei lwynau, a'i nerth ym mogel 
eì fol. 

17 Efe a gyfyd ei gynffon fel cedr- 
wydden: gewynnau ei arennau ef 
sydd blethedig. 

18 Pibellau pres ydyw ei esgyrn 
ef: eì esgyrn sydd fel ffyn heiyrn. 

19 Pennaf o ffyrdd DUW ydyw 
efe: yr hwn a'i gwnaeth, a all beri 
i'w gleddyf nesâu atto ef. 

20 Y mynyddoedd yn ddïau a 
ddygant laswellb iddo: ac yno y 
chwery holl anifeiliaid y maes. 

21 Efe a orwedd dan goedydd cys- 
godfawr, mewn lloches o gyrs a 
siglenydd. ; 

22 Coed cysgodfawr a'i gorchudd- 
iant â'u cysgod: helyg yr afon a'i 
hamgylchant. 

23 Wele, efe a ^*ŷf yr afon, ac ni 
phrysura: efe a obeithiai y tynnai 
efe yr Iorddonen i'w safn. 

294 A ddeil neb ef o flaen ei lyg- 
aid? a dylla neb ei drwyn ef â 


bachau * 
PENNOD XLI. 
Mawr allu Duw yn y lefiathan. 
A DYNNI di y “?lefiathan allan 
â bach? *neu a rwymi di ei 
dafod ef â rhaff? 

2 A osodi di fach yn ei drwyn ef? 
neu a dylli di asgwrn ei ên ef â 
mynawyd ? 

3 A fawr ymbil efe â thi? a ddy- 
wed efe wrthyt ti yn dêg 

4 A wna efe ammod â thi? a gym- 
meri di ef yn was tragywyddol? 

5 A chwareui di âg ef fel âg ad- 
eryn? neu a rwymi di ef i'th langc- 
esau ? 

6 A swppera cyfeillion arno? a 
gyfrannant hwy ef rhwng mar- 
siandwyr ? 

7 A lenwi di ei groen ef â phigau 
heiyrn ? neu ei ben â thryferau? 

8 Gosod dy law arno ef; cofia y 
rhyfel ; na wna mwy. 

9 Wele, ofer ydyw ei obaith ef: 
oni chwymp 42 gan ei olwg ef? 

10 Nid oes neb mor hyderus a'i godi 
ef: a phwy a saif ger fy mron 1? 
ll * Pwy a roddodd i mi yn gyn- 
taf, a mi a dalaf? “bcth bynnag 
sydd dan yr holl nefoedd, eiddof 

W. 


y â 

]2 Ni chelaf ei aelodau ef, na'i 
gryfder, na gweddeidd-dra ei ys- 
tum ef, 


944) 


JOB, XLL 


13 Pwy a ddatguddia wyneb ei 
wisg ef? pwy a ddaw atto ef âi 
ffrwyn ddau-ddyblyg ? 

l4 Pwy a egyr ddorau ei wyneb 
ef? ofnadwy yw amgylchoedd ei 
ddannedd ef. 

15 E4 falchder yw ei *emmau, 
wedi eu cau ynghyd »mnegis â sêl 
gaeth. 

16 Y mae y naill mor agos at y 
llall, fel na ddaw gwynt rhyng- 
ddynt. i 

l7 Pob un a lŷn wrth eu gilydd ; 
hwy a gyd-ymgyssylltant, fel na wa- 
henir hwy. 


18 Wrth ei disian ef y tywynna. 


goleuni, a'i lygaid ef sydd fel am- 
rantau y bore. 

19 Ffaglau a ânt allan, 4 gwreich- 
ion tanllyd a neidiant o'i enau ef. 

20 Mwg a ddaw allan o'i ffroenau, 
fel o bair neu grochan berwedig. 

91 Ei anadl a wna i'r glo losgi, a 
íllam a ddaw allan o'i enau. 

22 Yn ei wddf y trig cryfder, a 
thristwch a *dry yn llawenydd o'i 
flaen ef. 

23 Llywethau ei gnawd a lynant 
ynghyd: caledodd ynddo ei hun, 
fel na syflo. 

24 Caled ydyw ei galon fel carreg: 
a chaled fel darn o'r maen isaf i 


Jelin. 


25 Rhai cryfion a ofnant pan godo 
efe: rhag eì ddrylliadau ef yr ym- 
lanhânt. 

26 Cleddyf yr hwn a'i tarawo, ni 
ddeil; y waywffon, y biccell, na'r 
$ llurig. 

27 Efe a gyfrif haiarn fel gwellt, 
a phres fel pren pwdr. 

28 Ni phâr saeth iddo ffoi: cerrig 
tafl a droed iddo yn sofl. 

_ 29 Piccellau a gyfrifir fel soflyn ; 
ac efe a chwardd wrth ysgwyd 
gwaywffon. 

30 Dano ef y bydd megis darnau 
llymion o lestri pridd: efe a daena 
bethau llymion ar hyd y clai. 

31 Efe a wna i'r dyfnder ferwi 


fel crochan: efe a esyd y môr fel. 


crochan o ennaint. 


32 Efe a wna lwybr goleu ar ei. 
ol; fel y tybygid fod y dyfnder yn. 


frigwyn. 
33 Nid oes ar y ddaear gyffelyb 


iddo, yr hwn a “ wnaethpwyd heb 


ofn. 

34 Efe a edrych ar bob pet uch- 
el: brenhin ydyw ar holl feibion 
balchder. 


yn y lefiathan. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1520. 





4 Neu, 


gryfion 
dariannau, 


5 Heb. 
lawenycha. 


6 Neu, 
ddwyfron- 
neg. 


7 Neu, 
ymddâg. 





Job yn ymrôi 4 Dduw, 





Y a PENNOD XLII. 
Cylch |1 Job yn ymrôl â Dduw. T A Duw yn barnu 
1020. achos Job yn oreu, ac yn peri ŵâ'w gyfeillion 
ymrôi iddo, ac yn ei dderbyn ef yn gymmer- 
adwy, 10 ac yn eí fawrhâu, ac yn eî fen- 
dîlhio. 16 Oedran a marwolaeth JobU. 
JOB a attebodd yr ARGLWYDD, 
ac a ddywedodd, 

2 Myfi a wn y gelli di bob peth; 
2Neu, |ac na attelir 4m meddwl oddi 
gn Oth. wrthyt. 

So “Pwy ydyw yr hwn sydd yn 
cuddio cynghor heb wybodaeth? 
am hynny y lleferais yr hyn nis 

» Ps. 40.5. deallais; “pethau rhy ryfedd i mi, 

as.6. |y rhai nis gwyddwn. 


4 Gwrando, attolwg, a myfi a 
lefaraf: “gofynaf i ti, dysg dithau 
finnau. 

5 Myfi a glywais â'm clustiau sôn 
am danat: ond yn awr fy llygad 
a'th welodd di. 

6 Am hynny y mae yn ffiaidd gen- 
nyf fi fy hwn; ac yr ydwyf yn edif- 
arhâu mewn llwch a lludw. 

7 T Ac wedi dywedyd o'r AR- 
GLWYDD y geiriau hyn wrth Job, 
yr ARGLWYDD a ddywedodd wrth 
Eliphaz y Temaniad, Fy nigofaint 
a gynneuodd yn dy erbyn di, ac 
yn erbyn dy ddau gyfaill; am na 
ddywedasoch am danaf fi yn un- 
iawn fel fy ngwasanaethwr Job. 

8 Yn awr gan hynny cymmer- 
wch i chwi saith o fustych, a saith 
o hyrddod, ac “ewch at fy ngwasan- 
aethwr Job, ac offrymmwch boeth- 
aberth drosoch; a gweddïed fy 
ngwasanaethwr Job drosoch: can- 
ys mi a dderbyniaf eì wyneb ef: 
fel na wnelwyf i chwi yn ol eich 
ffolineb, am na ddywedasoch yr 
uniawn am danaf íi, fel fy ngwas- 
anaethwr Job. 


c pen. 38. ô. 
a 40,7, 


ad Matt. 5. 
24. 








JOB, XLII. 





a. Dw yn ei fendithio. 











9 Felly Eliphaz y Temaniad, a! _ Cyn | 
Bildad y Suhiad, a Sophar y Na- Coca 
amathiad, a aethant ac a wnaeth-| 120. 
ant fel y dywedasai yr ARGLWYDD 
wrthynt. A'r ARGLWYDD a dder- 
byniodd wyneb Job. 

10 Yna yr “ARGLWYDD a ddy- |*5,1t.T. 
chwelodd gaethiwed Job, pan wedd-| 
ïodd efe dros ei gyfeillion: ar 
ARGLWYDD a chwanegodd yr hyn 
oll 4 fuasai gan Job yn íddau |'£s 40.2. 


ddyblyg. 

11 Yna ei holl geraint, a'i holl 
garesau, a phawb o'i gydnabod ef 
or blaen, a ddaethant atto, ac a 
fwyttasanb fwyd gyd âg ef yn ei 
dŷ, ac a gwynasant iddo, ac a'i 
cysurasant ef, am yr holl ddrwg a 
ddygasai yr ARGLWYDD arno ef: 
a hwy a roddasant iddo bob un 
ddarn o arian, a phob un dlws o 
aur. 

12 Felly yr ARGLWYDD a fendith- 
iodd ddiwedd Job yn fwy nai dde- 
chreuad: canys yr oedd ganddo 
bedair mil ar ddeg o ddefaid, a 
chwe mil o gamelod, a mil o gyplau 
ychain, a mil o asenod. 

13 Ac yr oedd iddo saith o feibion, 
a (hair o ferched. 

14 Ac efe a alwodd enw y gyntaf, 
Jemimah ; ac enw yr ail Cesiah ; ac 
enw y drydedd, Ceren-happuc. 

15 Ac ni cheid gwragedd mor lân 
a merched Job yn yr holl wlad 
honno: a'u tad a roddes iddynt 
hwy etifeddiaeth ym mhlith eu 
brodyr. 

16 A Job a fu fyw wedi hyn gant 
a deugain o flynyddoedd; ac a 
welodd o'i feibion, a meibion ei 
feibion, bedair cenhedlaeth. 

17 Felly Job a fu farw yn hen, ac 
yn llawn o ddyddiau. 








2 Luc 20.42, 
Act. 1. 20. 


a Diar. 4. 
14,15. 


b Ps, 26. 4. 
Jer, lô. l7. 





| cJcs.l.8. 


Ps. 119,917. | 


d Jer. 17. 8. 
Ezec.47. 
12. 


3 Heb, 
ddiflanna. 
eJ ob 21. 18. 


8. OO. 


Nah.l.T. 


1047. 
a Ps, â6. 6. 
Act. 4, 28. 


b Ps. 45.7. 


2. 6r, n. o, 
Luc 19. 14. 


A 8,.O17..ld. 
a.5J, 8. 
Diar. 1. 26. 


3 Heb. 
ena3ieiniais. 


cb. 
mynydd fy 
sancteidd- 


a 89, 97. 
Edrych 
Toe 17. 4, 


g Dat. 9, 27. 
al2,5. 
a 19,15. 








/LLYFR Y PSALMAU. 


PSALM I 
1 Dedwyddwch y duwiol. 4 Annedwyddwch yr 
annuwiol. 

WYN ei fyd *y gwr ni rodia 

y'nghynghor yr annuwiolion, 
ac ni saif yn ffordd pechaduriaid, 
bac nid eistedd yn eisteddfa gwat- 
warwyr. 

9 Ond sydd a'i ewyllys ynghyfraith 
yr ARGLWYDD; “ac yn myfyrio yn 
ei gyfraith ef ddydd a nos. 

3 Ac îefe a fydd fel pren wedi ei 
blannu ar lân afonydd dyfroedd, yr 
hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd; 
a'i ddalen ni *wywa; a pha beth 
bynnag a wnel, efe a lwydda. 

4 Nid felly y bydd yr annuwiol; 
ond “fel mân us yr hwn a chwal y 


5 |gwynt ymaith. 
o 


5 Am hynny yr annuwiolion ni 
safant yn y farn, na phechaduriaid 
y'nghynnulleidfa y rhai cyfiawn. 

6 Canys fyr ARGLWYDD a edwyn 
ffordd y rhai cyfiawn: ond ffordd 
yr annuwiolion a ddifethir. 

PSALM II 
1 Brenhiniaeth Crist. 10 Cynghori brenhin- 
oedd i'w derbyn. 
AHAM *y terfysga y cenhedl- 
oedd, ac y myfyria y bobloedd 
beth ofer? 

2 Y mae brenhinoedd y ddaear 
yn ymosod, a'r pennaethiaid yn 
ymgynghori ynghyd, yn erbyn yr 
ARGLWYDD, ac yn erbyn ei P Grist 
eî, gan ddywedyd, 

3 “Drylliwn eu rhwymau hwy, a 
thaflwn eu rheffynnau oddi wrthym. 

4 1Yr hwn sydd yn preswylio yn y 
nefoedd a chwardd : yr ARGLWYDD 
a'u gwatwar hwynt. 

5 Yna y llefara efe wrthynt yn ei 
lid, ac yn ei ddigllonrwydd y *“dy- 
chryna efe hwynt. 

6 Minnau a_*osodais fy Mrenhin 
ar Sion *fy mynydd sanctaidd. 

7 Mynegaf *y ddeddf: dywedodd 
yr ARGLWYDD wrthyf, “Fy Mab 
ydwyt ti; myfi heddyw a'th gen- 


h hedlais. 


8 fGofyn i mi, a rhoddaf y cen- 


'|hedloedd yn etifeddiaeth ì (íi, a 


therfynau y ddaear i'th feddiant. 

9 £ Drylli hwynt â gwïalen haiarn ; 
maluri hwynt fel llestr pridd. 
10 Gan hynny yr awr hon, fren- 


642 


hinoedd, byddwch synhwyrol: barn- 
wyr y ddaear, cymmerwch ddysg. 

11 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD 
mewn ofn, ac ymÌawenhêwch mewn 
dychryn. 

12 Cusenwch y Mab, rhag iddo 
ddigio, a'ch difetha chwi o'r ffordd, 
pan gynneuo ei lid ef ond ychydig. 


h Gwŷn eu byd pawb a ymddiried- | 


ant ynddo ef. 
PSALM III. 
Diogelwch nawdd ac amddiffyn Duw. 
Psalm Dafydd, *pan Wr efe rhag Absalom 
ei fab. 


yM mor aml yw fy 
nhrallodwyr! llawer yw y rhai 
sydd yn codi i'm herbyn. 

2 Llawer yw y rhat sydd yn dy- 
wedyd am fy enaid, Nid oes iach- 
awdwriaeth iddo yn a DpDUW. 
Selah. 

3 Ond tydi, ARGLWYDD, ydwyt 
darian ^i mi; fy ngogoniant, a 
? dyrchafydd fy mhen. 

4 A'm llef y gelwais ar yr AR- 
GLWYDD, ac efe a'm clybu o'i fyn- 
ydd sanctaidd. Selah. 

5 “Mi a orweddais, ac a gysgais, 
ac a ddeífroais: canys yr AR- 
GLWYDD A'm cynhaliodd. 

6 îNid ofnaf fyrddiwn o bobl, y 
rhai o amgylch a ymosodasant i'm 
herbyn. 

7 Cyfod, ARGLWYDD ; achub fì, fy 
Nuw: canys “tarewaist fy holl 
elynion ar garr yr ên; torraist 
ddannedd yr annuwiolion. 

8 fIachawdwriaeth sydd eiddo yr 
ARGLWYDD: dy fendith sydd ar dy 
bobl. Selah. 


PSALM IV. 


1 Dafydd yn gweddïo ar gael eî wrandaw: 2 
yn ceryddu ac yn cynghori eî elynion. 6 Yn 
afr Duw y mae dedwyddwch dyn. 


I'r * Pencerdd ar Neginoth, Psalm Dafydd. 


cy fi pan alwyf, O 
Dpuw fy nghyfiawnder: mewn 
cyfyngder yr ehengaist arnaf; *tru- 
carhâ wrthyf, ac erglyw fy ngweddi. 

2 O feibion dynion, pa hyd y 
trowch fy ngogoniant yn warth? 
yr hoffwch wegi, ac yr argeisiwch 
gelwydd? Selah. 

3 Ond gwybyddwch i'r ARGLWYDD 
neillduo y duwiol iddo ei hun: yr 


a 2 Sam. 15, 
al6,al7, 
a 18. 


1029. 


2 Neu, 
drosof fi. 
b Ps, 27. 6. 


c Lef. 26. 6. 
Ps. 4, 8. 
Diar. 9, 24. 


d Ps, 21. 9. 


— 





eJobl6.l0. 
Ps. bu. 





f Diar. 21. 


l. 
Es. 43. 11, 
Jer, a. 23. 
Hos, 19, 4, 
Ioan 2, 9. 
Dat. 7. 10. 
a19.1, 


2N an 
gougwr. 
Hab. 3, 19, 


$ Neu, bydd 
rasol i mi. 












Da/ydd yn gweddïo : 
| ARGLWYDD a wrendy pan alwyf 
arno. 
4 »Ofnwch, ac na phechwch: *ym- 


a Fph, 4. 
26. 
b I's, 77. 6, 


ec Dent, 33, 
19. 
Jos. 50, 14, 
al.19. 

d Num. 6. 
(, 


Ps. 80. 3,7, 
19. 119, 
195. 


eJobll. 
18, 19, 
ì on 

f Lef, 25, 18, 
19, a. 26, 5. 
Deut. 12, 
10. 





a, Ps, 30. 5. 
& 130. 6. 


bHab.1.13, 
2Heb. o 


laen ey 
lygaid. 


c ls, 00, 23. | 


$SHoeb, a 
theni dy 
sancieidd- 


sicrwydd. 
6 Neu, 

ci enau. 
e Luc 11. 


4, 
Tthuf.3.13. 
7 Neu, 


Gwna 
hwynt yn 


a 


ddiddenwch â'ch calon ar eich 
gwely, a thewch. Selah. 

5 Aberthwch “ebyrth cyfiawnder; 
a gobeithiwch yn yr ARGLWYDD. 

6 Llawer sydd yn dywedyd, Pwy a 
ddengys i ni ddaioni? “ARGLWYDD, 
dyrcha arnom lewyrch dy wyneb. 

7 Rhoddaist lawenydd yn fy nghal- 
on, mwy nar amser yr amlhaodd 
eu hŷd a'u gwin hwynt. 

8 €Mewn heddwch hefyd y gor- 
weddaf, ac yr hunaf: canys ti, AR- 
GLWYDD, yn unig a wnei i mi 'drigo 
mewn dïogelwch. 


PSALM V. 

1 Dafydd yn gweddïo, ac yn datgan eî ddiwyd- 
rwydd yn gweddïo. 4 Nâ fafria Duw yr 
enwir. T Dafydd yn dangos eî fydd, ac yn 
gweddïo ar Dduw am eî gyfarwyddo ef, 10 
a difetha & elynion, 11 a chadw y duwiol. 


I'r Pencerdd ar Nehiloth, Psalm Dafydd. 


WRANDO fy ngeiriau, AR- 

_X. GLWYDD; deall fy myfyrdod. 

9 Erglyw ar lef fy ngwaedd, fy 
Mrenhin, 2m DUW: canys arnat y 
gweddïaf. 

3 ^Yn fore, ARGLWYDD, y clywi fy 
llef ; yn fore y cyfeiriaf /y ngweddi 
attat, ac yr edrychaf I fynu. . 

4 O herwydd nid wyf ti DDUW 
yn ewyllysio anwiredd: a drwg ni 
thrig gyd â thi. 

5 PYnfydion ni safant *yn dy 
olwg: caseaist holl weithredwyr an- 
wiredd. 

6 Difethi y rhai a ddywedant gel- 
wydd: “yr ARGLWYDD a ffieiddia 
y gwr gwaedlyd a'r twyllodrus. 

7 A minnau a ddeuaf i'th dŷ di yn 
amlder dy drugaredd ; ac a addolaf 
tu "a'th deml sanctaidd yn dy ofn di. 

8 ARGLWYDD, arwain fì yn dy gyf- 
iawnder, o achos *fy ngelynion; ac 


"| “uniona dy ffordd o'm blaen. 


9 Canys nid oes “uniondeb yn eu 
genau ; eu ceudod sydd anwiredd- 
au: *bedd agored 41v eu ceg; gwen- 
hieithiant â'u tafod. 

10 "Distrywia hwynt, O DDUW; 
syrthiant oddi wrth eu cynghorion: 
gyrr hwynt ymaith yn amlder eu 
camweddau: canys gwrthryfelasant 
i'th erbyn. 

]1 Ond llawenhâed y rhai oll a 
ymddiriedant ynot ti: llafar-ganant 
yn dragywydd, am i ti orchuddio 
drostynt: a'r rhai a garant dy enw, 
 gorfoleddant ynot. 





A3 


PSALMAU. 


12 Canys ti, ARGLWYDD, a fen- 
dithi y cyfiawn: â charedigrwydd 
megis & tharian y coroni di ef. 
PSALM VI 


1 Achwynion Dafydd yn eî glefyd. 8 Y mae 
efe irwy ffydd yn ymorfoleddu ar ei elynion. 


I'r Pencerdd ar Neginoth ar*y Seminith, 
Pealm Dafydd. 


RGLWYDD, *na cherydda fi yn 


dy lidiowgrwydd, ac na chospa 


fi yn dy lid. 

9 Trugarhâ wrthyf, ARGLWYDD; 
canys llesg ydwy/ fi: iachâ fi, O 
ARGLWYDD; canys fy esgyrn a gys- 
tuddiwyd. 

3 A'm henaid a ddychrynwyd yn 
LOFA tithau, ARGLWYDD, pa 

4 Dychwel, ARGLWYDD, gwared 
fy enaid: achub fi er mwyn dy dru- 
garedd. 

5 PCanys yn angau nid oes goffa am 
danat: yn y bedd pwy a'th folianna? 

6 Diffygiais gan fy ochain; bob 
nos yr ydwyf yn gwneuthur fy 
ngwely yn foddfa: yr ydwyf fi yn 
gwlychu: fy ngorweddfa â'm dagrau. 

7 “Treuliodd fy llygad gan ddig- 
ter: heneiddiodd o herwydd fy holl 
elynion. 


8 4Ciliwch oddi wrthyf, holl weith- | .'; 


redwyr anwiredd: canys yr AR- 
GLWYDD a glywodd lef fy wylofain. 

9 Clybu yr ARGLWYDD fy neisyf- 
iad: yr ARGLWYDD a dderbyn fy 
ngweddi. 

10 Gwaradwydder a_ thralloder 
yn ddirfawr fy holl elynion: dy- 
chweler «4 chywilyddier hwynt yn 
ddisymmwth. 


PSALM VII. 

1 Dafydd yn gweddïo yn erbyn malais e$ elyn- 
ion, ac yn dangos eí wiriondeb; 10 a thrwy 
ffydd yn gweled yr amddifjynnid ef, ac y 
difethâd eì elynion. 


*Sigaion Dafydd, yr hwn a ganodd efe i'r 
ARGLWYDD oblegid “geiriau Cus mab 
Jemini. 

RGLWYDD fy Nuw, ynot yr 
ymddiriedais: achub fi rhag 
fy holl erlidwyr, a gwared fi. 

2 Rhag iddo larpio fy enaid fel 
llew, gan e4 rwygo, pryd na byddo 
gwaredydd. 

3 0 ARGLWYDD fy NUW, os 
oeu hyn; od oes anwiredd 

fy nwylaw ; 

y, u thelais ddrwg i'r neb oedd 

heddychol â mi, (ïe, ?mi a waredais 

yr hwn sydd elyn i mi heb achos ;) 

5 Erlidied y gelyn fy enaid, a go- 


yn achwyn yn eì glefyd. 






b Ps. 30. 9. 


Es. 38. 18. 


c Job 17. 7, 
Ps. 31. 9. 


Luc 13, 27. 





aHab.3.l. 
Cylch 
1062. 
2 Neu, 
achosion. 


b1 Sam, 24. 
a a 20 


Ffydd Dafydd yn Nww. 


ddiwedded: sathred hefyd fy myw- 
yd i'r llawr, a gosoded fy ngogon- 
iant yn y llwch. Selab. 

6 “Cyfod, ARGLWYDD, yn dy ddig- 
llonedd, ymddyrcha, o herwydd llid 
aps.4i.23,| fy ngelynion: “deffro hefyd drosof 

i'r farn a orchymynaist. 
7 Felly cynnulleidfa y bobloedd 


c Ps. 94. 2. 





a'th amgylchynant: er eu mwyn 
dychwel dithau i'r uchelder. 

8 Yr ARGLWYDD a farn y bobl- 
oedd: barn fi, O ARGLWYDD, *yn ol 
fy nghyfiawnder, ac yn ol fy mher- 
ffeithrwydd sydd ynof. 

9 Darfydded weithian anwiredd 
yr annuwiolion, eithr cyfarwydda di 
y cyfiawn : canys y Duw cyfiawn a 
chwilia y calonnau a'r arennau. 

10 *Fy amddiffyn sydd o DDUW, 
| Iachawdwr y rhai uniawn o galon. 





e Pss, 18. 20, 


fl Sam. 16. 
“o 
1 Chron. 
28. 9. 
| Ps,l39,1. 
Jer. ll, 20, 
as17.10. 
& 20. 12, 
Dat. 2. 23. 
8 Heb. Fy 
nharian 
gydd ar 
Dduw. 
4 a farna y 
cyjiawn. 
E Deut, 32. 
l. 








a DUW sydd ddigllawn beunydd 
wrth yr annuwiol. 

12 Oni ddychwel yr annuwiol, efe 
Sa hoga ei gleddyf: efe a annelodd 
eì fwa, ac a'i parottôdd. 

13 Parottôdd hefyd iddo arfau 
. |angheuol: Pefe a drefnodd ei saeth- 

au yn erbyn yr erlidwyr, 
iTob15.30.|. ]4 ' Wele, efe a ymddŵg anwiredd, 
. |ac a feichiogodd ar gamwedd, ac a 
| | esgorodd ar gelwydd. 

O'N 15'Torrodd bw JM cloddiodd ef 'syrth- 

1t.2.a95. ìodd hefyd yn y clawdd a wnaeth. 

1 

bir LUN | 16 Ei anwiredd a ymchwel ar ei 
| |ben ei hun, a'i draha a ddisgyn ar 
UD Bcn! & ei goppa ei hun. 

82. 17 Clodforaf yr ARGLWYDD yn ol 
ei gyfiawnder, a chanmolaf enw yr 
ARGLWYDD goruchaf. 

PSALM VIII 


Moawrygw gogoniant Duw, wrth eî weithredoedd, 
ac wrth eŵ gariad tu ag at ddyn. 




















dì. I'r Pencerdd *ar Gittith, Psalm Dafydd. 
RGLWYDD ein IOR ni, mor ar- 
| dderchog gw dy enw ar yr 
|*reus 4 holl ddaear! yr hwn *a osodaist dy 
ce uwch y nefoedd. 

a ?O enau plant bychain a rhai 
pn, a7L 16. yd sugno y ” peraist nerth, o achos 
*He. |dy elynion, 1 ostegu “y gelyn a'r 
Anutine  ymddïalydd. 

3 Pan edrychwyf ar y nefoedd, 
gwaith dy fysedd ; y lloer a'r sêr, y 
rhai a or deiniaist ; 

a AF Pabethh ab dyn, i tì i'w gofio ? 
HO.2.6.B mab dyn,itiìiymweledâgef? 

5 Canys gwnaethost ef ychydig ÎS 
na'r angelion, ac ai coronaist â go- 

To goniant ac â harddwch. 

o IN 6 “Gwnaethost iddo arglwydd- 





— 


044 


PSALMAU. 


li Duw *sydd Farnydd cyfiawn, - 


Dofydd yn moliannu Duw. 





laethu ar weithredoedd dy ddwy- 
law; fgosodaist bob peth dan ei 
draed ef: 

7 Defaid ac ychain oll, ac anifeil- 
laid y maes hefyd ; 

8 Ehediaid y nefoedd, a physgod 
y môr, ac y sydd yn tramwyo 
llwybrau y moroedd. 

9 ARGLWYDD ein ÏOR, mor ar- 
GR Oe yw dy enw ar yr holl 


ddaear! 
PSALM IX. 


l Dafydd yn moliannu Duw am wneuthur 
barn; ll ac yn annog erail ŵ'w glodfori ef, 
l8 ac yn gweddïo ar iddo gael achos i'w 
foliannu ef. 

I'r Pencerdd ar Muth-labben, Psalm Dafydd. 

LODFORAF d1, O ARGLWYDD, 
âm holl galon : mynegaf dy 
holl ryfeddodau. 

2 Llawenychaf a gorfoleddaf ynot: 
canaf i'th enw di, *y Goruchaf. ; & Ps. 83, 18, 

3 Pan ddychweler fy ngelynion yn | 
eu hol, hwy a gwympant ac a_ddi- 
fethir o'th flaen di. 

4 Canys gwnaethost fy marn a'm 
matter 4m dda: eisteddaist ar or-, 
sedd-fainge, gan farnu 7 yn gyfiawn. 

5 Ceryddaist y cenhedloedd, dis- 
trywiaist yr annuwiol; Peu henw 
hwynt a ddileaist byth bythol. 

6 * Ha, elyn, darfu am ddinystr yn 
dragywydd: a diwreiddiaist y din-| ddmysry 
asoedd; darfu eu coffadwriaeth gyd. drw” 
â hwynt. | 

7 Ond yr ARGLWYDD a bery yn, 
dragywydd: efe a barottôdd ei or- 
sedd- faingc ì ì farn. 

8 Ac cefe a farn y byd mewn cyf- | < Ps. 96. 13, 
iawnder: efe a farn y bobloedd *”*” 
mewn uniondeb. | 

9 "Yr ARGLWYDD hefyd fydd |4rs327. 

i noddfa i i'r gorthrymmedig, noddfa| «461 

yn amser trallod. lel a 
10 A'r rhai a adwaenant dy enw, | wa 

a ymddiriedant ynot: canys ni ad- 

ewaist, O ARGLWYDD, y rhai a'th 

geisient, 

ll Canmolwch yr ARGLWYDD, yr 
hwn sydd yn preswylio yn Sïon: 
mynegwch ym mysg y bobloedd ci 
weithredoedd ef. | 

12 “Pan ymofyno efe am waed, *Gen.9.5. j 
efe au cofia hwynt: nid anghofia. | 
waedd y cystuddiol. 

13 Trugarhâ wrthyf, ARGLWYDD ; 
gwel fy mlinder gan fy nghaseion, 
fy nyrchafydd o byrth angau : 

14 Fel y mynegwyf dy holl foliant 
ym mhyrth merch Sion: llawen- 
ychaf yn dy iachawdwriaeth. 


fl Cor. 15, 
97. 
Heb. 2. 8. 


1018. 


2 Heb. 
| cyfiawnder, 


b Deut. 9. 
4. 


9 Neu, 
Darfu am 





'FN 
5,8, | 
HR | 

a 94. 12. 
Dinr. 5.22 





15 TY cenhedloedd a UU asant yn y | a 25/57, 


— 





. 


ekee—s ec Ŵ Ŵ ''  - - ,”, s,is O. .Ï_ŴR_D)  ., ..,ŴÂ_ŴÎ,,,,,,__AA_1AAÂA__ 0 __________.,,,,,,_,LL,L___ _ A. ; 


a 


Traha yr annuwiol. 


E Ps. 19, 14. 
a 92.3. 


a Ds, 7. 16. 
a 9.15, 16. 


Diar, 5. Pu 


2 Heb. 
enaid. 

3 Neu, a'r 
cybydd a 
ymfen- 
dithia, 

JMieiddio yr 
ARGLWYDD 

mae. 


b Diar. 28. 4. 
Rhuf. 7 a. 


4 Neu 
holl feddu yl- 


d Diar, 94, dc 


e Rhuf, 3. 
14, 


5 blinder. 


6a gwagedd, 
lleb. a 


Lhwyl. 


í Hab, 2. 14. 


T7 Heb. 
lechant, 
neu, ym- 
guddiant, 


& TTeb. 


gwddrylli :, 


Fgobo? 12. iodd Duw: 


(fab dl 
&94,7. 


PSALMAU. 





ífos awnaethant: yn y rhwyd a gudd- | dyrcha dy law: nac anghofia y cys- 


iasant, y daliwyd eu troed eu hun. 

16 Adweinir yr ARGLWYDD wrth y 
farn a wna: yr annuwiol a faglwyd 
ymngweithredoedd ei ddwylaw ci 
hun. €Higgaion. belah. 

17 Y rhai drygionus a ymchwelant 
i uffern, a'r holl genhedloedd a ang- 
hofiant DDUW. 

18 Canys nid anghofir y tlawd 
byth: gobaith y trueiniaid »4 choll- 
ir byth. 

19 Cyfod, ARGLWYDD ; na orfydd- 
ed dyn: barner y cenhedloedd ger 
dy fron di. 

20 Gosod, ARGLWYDD, ofn arnynt: 


Jel y gw ybyddo y cenhedloedd ana 


dynion ydynt. Selah. 


PSALM X. 


1 Dafydd yn cwyno with Dduw rhag traha yr 
annwwiol ; 12 ac yn gweddïo am ymwared ; 
16 ac yn dangos eî hyder. 


AHAM, ARGLWYDD, y seÍì O 
bell? yr ymguddi yn amser 
cyfyngder î 

2 Yr annuwiol mewn balchder a 
erlid y tlawd: “ dalier hwynt yn y 
bwriadau a ddychymmygasant. 

3 Canys yr annuwiol a ymffrostia 
am ewyllys ei “galon; *ac Pa fen- 
dithia y cybydd, yr Awn y mae yr 
ARGLWYDD yn ei ffieiddio. : 

4 Yr annuwiol, gan uchder ei 
ffroen, ni chais DUW: *nid yw 
Duw yn ei holl cfeddyliau ef. 

5 Ei ffyrdd sydd flin bob amser ; 

“uchel ; yw dy farnedigaethau allan 
oi olwg ef: chwythu y mae yn er- 
byn ci holl elynion. 

6 Dywedodd yn ei galon, Ni'm 
symmudir: o herwydd ni byddaf 
mewn drygfyd hyd genhedlaeth a 
chenhedlaeth. 

7 “Ei enau sydd yn llawn melldith, 
a dichell, a thwyll: dan ei dafod y 
mae ” camwedd “ac anwiredd. 

8 Y mae efe yn eistedd y'nghyn- 
llwynfa y pentrefi: fmewn cilfachau 
y lladd efe y gwirion: ei lygaid a 
* dremiant yn ddirgel ar y tlawd. 

9 Efe a gynllwyna mewn dirgel- 
wch megis llew yn ei ffau : cynllwyn 
y mae i ddal y tlawd : efe a ddeil y 
tlawd, gan « ei dynnu i'w rwyd. 

10 Efe a $ ymgrymma, ac a ymos- 
twng, fel y cwympo tyrfa trueiniaid 
gan ei cedyrn ef. 

11 Dywedodd yn ei galon, Anghof- 
£cuddiodd ei wynob; 
ni wôl byth. 

12 Cyfod, ARGLWYDD; O DDUw, 





645 


i tuddiol. 


13 Paham y dirmyga yr annuwiol 
Dpuw? dywedodd yn ei galon, Nid 
ymofyni, 

l4 Gwelaist bym; canys ti a gan- 
fyddi anwiredd a cham, i roddi â 
âth ddwylaw dy hun: arnat ti y 


Am gyfiawnder Dww. 


gedy y tlawd ; ^ti yw cynnorthwywr | Vs. 68.5. 


yr amddifad. 


15 !Torr fraich yr annuwiol arp'PsG.m. 


drygionus: cais ei ddrygioni ef hyd 
na chaffech ddim. 


16 “Yr ARGLWYDD sydd frenhin |*s 29.10. 


byth ac yn dragyw ydd: difethwyd 
y cenhedloedd allan o'i dir ef. 

l7 ARGLWYDD, clywaist ddymun- 
iad y tlodion: "parottôl eu calon 
hwynt, gwrendy dy glust a» ynt ; 

18 I farnu yr amddifad a'r gor- 
thrymmedig, fel na chwanego dyn 
daearol *beri ofn mwyach. 


PSALM XI, 

l Dafydd yn ymgysuro yn Nuw yn erbyn eî 
elynion, 4& Rhagddarbodaeth a. chyfiawnder 
Duw. 

I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 


Y yr ARGLWYDD yr wyf yn 
ymddiried : “pa fodd y dywed- 
wch wrth fy enaid, Eheda ?i'ch myn- 
ydd /fe4 aderyn î 


2 Canys wele, y P drygionus a an- 


nelant fwa, parottoisant eu saethau | 


ar y llinyn ; i saethu *yn ddirgel y 
rhai uniawn o galon. 

3 Canys v seiliau a ddinystriwyd ; 
pa beth a * wna y cyfiawn * 

4 “Yr ARGLWYDD sydd yn nheml 
ei sancteiddrwydd; gorseddfa yr 
ARGLWYDD sydd yn y nefoedd : “ 
mae ei lygaid ef yn gweled, ei am- 
rantau yn profi meibion dynion. 

5 Yr ARGLWYDD a brawf y cyf- 
iawn: eithr cas gan ei enaid ef y 
drygionus, ar hwn sydd hoff gan- 
ddo drawsder. 

6 * Ar yr annuwiolion y gwlawia efe 


2 T10. ì$. 

Jer. 10, 10, 
Galar.5.19, 
Pan. 4,4, 


9 Neu, 
sicr hei, 


2 Neu, 


orthrynmu. 


Cylch 
1060. 
a Edrych 
1 Sam. 26. 
19. 
2 i'r. 


b Ps, 64, 3, 
'd4, 


3 Heb. 
mew ly- 
wylwch. 


4 Os. 


0. wnaeth y. 


c llab, 2. 20, 


e Gr 19, 


faglau, tân a brwmstan, a phoeth- 5 Ezec 38, 
wynt ystormus: fym» ran eu phïol cot, 


hwynt. 

7 Canys yr ARGLWYDD cyfiawn a 
gâr gyfiawnder: eì wyneb a edrych 
ar yr uniawn. 


PSALM XIL 


1 Dafydd, heb ganddo ddîm cysur dynol, yn 
erfyn cymmorth gan Dduw, 9 ac yn ymgys- 
uro â barnedigaelhau ìduw ar yr enwir, a'i 
ymddiried ym mhrofedig addewidion Duw. 


T'r Pencerdd ar “ Seminith, Psalm Dafydd. 
CHUB, ARGLWYDD; canys *dar- 
fu y trugorog; 


1Sam.1l.4, 
a 9, 23. 
Ps. 175. 8. 


2 yr wylh- 


J eí 
Ps. 6, titl, 


a Es l. 


O herwydd, Mic, . 2. 








| 











b Ps, 28. 3. 
Jer. 9, 8, 

8 Heb, 
chalon a 
chalon. 


4 Heb. gyd 
â ni. 


5 chwŷlther 


Ps. 18. 30, 
a 119. 140, 








, 6 Heb, ef, 


2 Golygwr. 


| & Deut, 31, 
17. 





a S9, 46, 
b Jer, 51, 
99. 

c Ps 2A 








COyswr Dafydd yn Nww. 


arno. 
c 2 Sam, 22. 


Diar, 30. 5, 


pallodd y ffyddloniaid o blith meib- 
ion dynion. 


2 Oferedd a ddywedant bob un. 


wrth ei gymmydog: P4 gwefus 

wenhieithgar, ac â *chalon ddau- 

ddyblyg, y llefarant. 

3 Torred yr ARGLWYDD yr holl 
wefusau gwenhieithus, a'r tafod a 
ddywedo fawrhydri: 

4 Y rhai a ddywedant, A'n tafod 
y gorfyddwn; ein gwefusau sydd 
eiddom ni: pwy sydd arglwydd 
arnom ni? 

5 O herwydd anrhaith y rhai cys- 
tuddiedig, o herwydd uchenaid y 
tlodion, y cyfodaf yn awr, medd yr 
ARGLWYDD; rhoddaf mewn iach- 
awdwriaeth yr hwn y “"magler iddo. 

6 “Geiriau yr ARGLWYDD ydynt 
eiriau purion; /e4 arian wedì ei 
goethi mewn ffwrn bridd, wedi ei 
buro seithwaith. 

7 Ti, ARGLWYDD, a'u cedwi hwynt: 
cedwi “hwynt rhag y genhedlaeth 
hon yn dragywydd. 

8 Yr annuwiolion a rodiant o am- 
gylch, pan ddyrchafer y gwaelaf o 
feibion dynion. 

PSALM XIII. 

1 Dafydd yn cwyno bod yn oedî eî ymwared ef : 
9 yn gweddïo am ras i'w ragflaenu : 5 yn ym- 
rostio yn nhrugaredd Duw. 

I'r * Peneerdd, Psalm Dafydd. 
p^ hyd, ARGLWYDD, y'm hang- 

hofi? a4 yn dragywydd* pa 
hyd *y cuddi dy wyneb rhagof? 

2 Pa hyd y cymmeraf gynghor- 


'|ion yn fy enaid, gan fod blinder 


beunydd yn fy nghalon? pa hyd y 
dyrchefir fy ngelyn arnaf * 

3 Edrych, a chlyw fi, O An- 
GLWYDD fy NUW: goleua fy llyg- 
aid, Prhag i mi huno yn yr angau: 

4“Rhag dywedyd o'm gelyn, Gorch- 
fygais ef; ac i'm gwrthwynebwyr 
lawenychu, os gogwyddaf. 

5 Minnau hefyd a ymddiriedais yn 
dy drugaredd di ; fy nghalon a ym- 
lawenycha yn dy iachawdwriaeth: 
canaf i'r ARGLWYDD, am iddo synio 
arnaf, 


PSALM XIV. 


1 Dafydd yn dangos llygredigaelh natur dyn: 
4. yn argyhoeddi yr annuwiol trwy oleuni eu 
cydwybod eu hun: T yn ymogoneddu yn 
iachawdwriaell Duw. 


I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
R *ynfyd a ddywedodd yn ei 
galon, Nid oes un Duw. *Ym- 
lygrasant; ffieiddwaith a wnaeth- 
ant: nid oes a wnel ddaioni. 


646 


PSALMAU. 


—  - --Ŵ Ŵ.5ŴŴŴ.Ŵ.Ŵ.55//,/,/,,/CG._LMn.L.LL LL .,.. ...... .  .,__ . . ..____,_,ÂA^^Â_^^_Â_^_^_^__________——— ———_—n—_.k_.p.———m——— ——— 


“frysiant ar ol dww dieithr: 





Nodau dinasyddion Son. 


2 “Yr ARGLWYDD a edrychodd i Pe 102, 
lawr o'r nefoedd ar feibion dynion, | 
i weled a oedd neb deallgar, yn ym- 
geisio â Duw. 

3 Ciliodd pawb; cyd-ymddifwyn- 


asant: înid oes a wnel ddaioni, nac 1 Rhuf.2. 
oes un. 

4 *Oni ŵyr holl weithredwyr an- |? O»id oe, 
wiredd? y rhai sydd *yn bwytta fy| gan» 
mhobl /e y bwyttâent fara: 'ni "gn 
alwasant ar yr ARGLWYDD. T Es. 61, 7. 

5 Yno y dychrynasant gan ofn; 
canys y mae Duw ynnghenhedlaeth 
y cyfiawn. 

6 Cynghor y tlawd a waradwydd- 
asoch chwi; am /od yr ARGLWYDD 
yn obaith iddo, 

7 “Pwy a ddyry iachawdwriaeth i “Edrych 
Israel o Sïon! pan^ddychwelo yr AR- | 26... 
GLWYDD gaethiwed ei bobl, yr ym- | mwr 
hyfryda Jacob, ac y llawenhâ Israel. 

PSALM XV. 
Dafydd yn dangos pa fath sydd ar ddinas- 
yddion Sîon. 
Psalm Dafydd. 
RGLWYDD, *pwy a “drig yn dy |: P: 2.5, 
babell? pwy a breswylia ym |2He. 
mynydd dy sancteiddrwydd? a 

2 . Yr hwn a rodia yn berffaith, ac |? Es. 33.15. 
a wnel gyfiawnder, ac a ddywed wir 
3*yn ei galon: enn, 

3 “Heb absennu âi dafod, heb |*ef 1. 
wneuthur drwg i'w gymmydog, ac | Ps.3t.15. 
heb “dderbyn enllib yn erbyn ei «Esa 
gymmydog. 

4 Yr hwn y mae y drygionus 
yn ddirmygus yn ei olwg; ond a 
anrhydedda y rhai a ofnant yr 
ARGLWYDD: yr Awn a dwng iw 
niwed e4 hun, ac ni newidia. ge 22, 

5 * Yr hwn ni roddes ei arian ani Lef, 25, 26. 


usuriaeth, ac 'ni chymmer wobr 19. 
erbyn y gwirion. A wnelo hyn, nid Acw. 


ysgogir yn dragywydd. f Exod. 23. 








Deut. 16, 
PSALM XVI 19. 
1 Dafydd, o anymddiried ŵ'w haeddedigaethau | 
eî hun, ac o gas ar ddelw-addoliaeth, yn | 
cyrchu at Dduw am ymwared : 5 yn dangos 
gobaâlh eî alwedigaeth, yr adgyfodiad, a 
bywyd tragywyddol. 
2 Michtam Dafydd, 2 Psalm 
euraid. 





ADW fi, O DDuw: canys ynot 
yr ymddiriedaf. 

2 Fy enaid, dywedaist wrth yr 
ARGLWYDD, Fy Arglwydd ydwyt 
ti: “fy nâ nid yw ddim i tì: Job 22. 9, 

3 Ond i'r saint sydd ar y ddaear, | Pe o... 
a'r rhai rhagorol, yn y rhai jy mae Smt1l 
fy holl hyfrydwch. 

4 Gofidiau a amlhânt i'r rhai a *Neu 


| anrhega nf 


eu | eraill. 


Felly Ps, 
56, a 57, 
a ô8, a 59, 
a 60. 


a Job 22. 2, 





Dafydd yn gofyn cymmorth 








b Jos. 23.7. 
Hos. 2. 16, 
N 


cypeut.22, | 5 < YT ARGLWYDD y rhan fy “e*i- 
Ps.73,26. feddiaeth i “a'm phïol: ti a gynheli 
Galar3224. fy nghoelbren. 

Fa0- 6 Y llinynnau a syrthiodd i mi 
aps.11.6. | mewn (leoedd hyfryd; ïe, y mae i 
mi etifeddiaeth dêg. 

| 7 Bendithiaf yr ARGLWYDD, yr 
hwn am cynghorodd: fy arennau 
hefyd a'm dysgant y nos. 

8 *“Gosodais yr ARGLWYDD bob 
amser ger fy mron: am 'ei fod ar 
fy neheulaw, ni'm hysgogir. 

9 O herwydd hynny llawenych- 
*Ps30.12. odd fy nghalon, ac “ymhyfrydodd 
“  /fy ngogoniant: fy nghnawd hefyd 

_ |a orphwys mewn gobaith. 
ynddogt.| 10 Canys ni adewi fy enaid yn 
"Ach 231. uffern ; ac ni oddefi i'th Sanct wel- 
| ed llygredigaeth. 
ll Dangosi i mi lwybr bywyd: 
'Ps,17.15. | digonolrwydd llawenydd sydd ger 
Mait. 5. 8 dy fron, ar dy ddeheulaw y mae 


12 digrifwch yn dragywydd. 


] Ioan 3.2. 
PSALM XVII. 

1 Dafydd, o hyder ar eí wiriondeb, yn gofyn 
cymmorth Duw yn erbyn ei elynion; 10 yn 
dangos eu balchder, a'u dichell, a'u creulon- 
deb hwy; 19 yn gweddïo yn eu herbyn hwy, 
inewn hyder ar ei obaiih. 


Gweddi Dafydd. 
(CYM ARGLWYDD, gyfiawnder ; 


e Act. 2. 25, 

gP85m773. 23, 
a llO0. 5. 
a9]. 5. 








5 Heb. 





———  — F .— —_——_— —  — ————— — ui —-——— —_- ———-—.' Y .Eip.. . I WW. ua 





?ileb.heb | ngweddi *o wefusau didwyll. 








nyt." | 2 Deued fy marn oddi ger dy fron: 

| edryched dy lygaid ar uniondeb. 
3 Profaist fy nghalon, gofwyaist 
*job 23.10. Jŷ y nos; * chwiliaist fì, ac ni chei 





266.10. ddim: bwriedais na throseddai fy 

Mal.3.2,3.. ngenau. 

IPewlT| 4 Tu ag at am weithredoedd 
dynion, wrth eiriau dy wefusau yr 
ymgedwais rhag llwybrau yr ys- 
peilydd. 

bPs.19. | 5 PCynnal fy ngherddediad yn dy 

3Heb.»ad | lwybrau, /el *na lithro fy nhraed. 

cPs.tle.2.| _G*Mi a elwais arnat; canys gwran- 
dewi arnaf 8, O DDUw: gostwng 
dy glust attaf, ac erglyw fy ym- 
adrodd, 

7 “Dangos dy ryfedd drugareddau, 

O Achubydd y rhai a ymddiriedant 


d Psj3l, 21, 
e Deut, 32, 
10 








| Zech.2,8. | 
'tRath2.15.| ymot, rhag y sawl a ymgyfodant yn 
"51.l. | erbyn dy ddeheulaw. 
a91.1,4. | 8*Cadwfifel canwyll llygad: cudd 
0." |fi dan gysgod dy adenydd, 
4Jlcb aw- |. 9 Rhag yr annuwiolion, y rhai a'm 
Eb mn | * gorthrymmant ; zag fy ngelynion 


enaid 


i ” marwol, y rhai am hamgylchant. 
| 2y 





mwn ne 


547 


PSALMAU. 


—' HNNAN HE NNPNHDNHHENNNNH EE EDDU 


ystyria fy llefain, gwrando fy |. 





Dwv yn erbyn ei elynion. 


10 “Cauasant gan eu brasder: â'u |€eut.a?. 


genau y llefarantb mewn balehder. | Jo»15.27 
ll Fin cynniweirfa ni a gylchyn- | lom. 


asant hwy yr awrhon: gosodasant 
eu llygaid i dynnu i lawr i'r ddaear. 

12 “Eu dull sydd fel llew a chwen- | * Heb. Ei 
nychai ysglyfaethu, ac megis llew 
lOc yn aros mewn lleoedd dir- 

el. 

18 Cyfod, ARGLWYDD, achub ei 
llaen ef, cwympa ef: gwared fy 
enaid rhag yr annuwiol, "gyr hwn |'Nen, a 
yw dy gleddyf di; - 

14 Rhag dynion, y rAaî yw dy law, 

O ARGLWYDD, rhag dynion y byd, 


"y rhai y mae eu rhan yn y bywyd |*Iuc16 
yma, a'r rhai y llenwaist eu boliau | 

â'th guddiedig drysor: llawn *ydynt |s Neu, ine 
o feibion, a gadawant eu gweddill | "9" 
i'w rhai bychain. | 

15 Myfi a edrychaf ar dy wyneb 
mewn cyfiawnder: 'digonir fi, pan 'Ps567. 
ddihunwyf, â'th ddelw di. a 65.8. 

PSALM XVIII. 
Dafydd yn moliannu Duw am eî amryw a'i 
ryfeddol, fendithion, 
I'r Pencerdd, Psalm Dafydd, *gwas yr AR- |n Ps.36,titl 

GLWYDD, yr hwn a lefarodd wrth yr AR- 

GLWYDD eiriau Py gân hon, yn y dydd y |b2Sam.22. 

gwaredodd yr ARGLWYDD ef o law ei holl 

elynion, ac o law Saul: Ac efe a ddy- 

wedodd, 

ARAF “di, ARGLWYDD fy nghad- | c Ps. 144. 1, 
ernid. 

2 Yr ARGLWYDD jw fy nghraig, 

a'm hamddiffynfa, a'm gwaredydd ; 

fy Nuw, “fy nghadernid, “yn yr |*Hehjy 
hwn yr ymddiriedaf; fy nharian,|«We, ss, 
a chorn fy iachawdwriaeth, a'm | 
huchel-dŵr. 

3 Galwaf ar yr ARGLWYDD * can- | * Is. T6. 4. 
moladwy : felly y'm cedwir rhag fy 
ngelynion. 

4 íGofidion angau am cylchynas- |!Ps 116.3. 
ant, ac afonydd “y fall a'm dychryn- |*dymion. 
asant i. Heb. 


5 * Gofidiau uffern a'm cylchynas- | / xeu, 
ant: maglau angau a achubasant| Ah 
fy mlaen. 

6 Yn fy nghyfyngder y gelwais ar 
yr ARGLWYDD, ac y gwaeddais ar 
fy Nuw: efe a glybu fy llef o'i 
deml, am gwaedd ger ei fron a 
ddaeth i'w glustiau ef. 

7 Yna y siglodd ac y erynodd y 
ddaear; a seiliau y mynyddoedd 
a gynhyrfodd ac a ymsiglodd, am 
iddo ef ddigio. 

8 Dyrchafodd mwg “o'i fíroenau, 
a thân a ysodd o'i enau: glo a en- 
nynasant ganddo. 


5 Neu, trwy 
ei jf roenau. 





| Dafydd yn moliannu Duw 


re145.| 9 Efe hefyd a ostyngodd y nef- 
oedd, ac a ddisgynodd: a thywyll- 





wch oedd, dan ei draed ef. 

10 Marchogodd hefyd ar y cerub, 
ac a ehedodd : ïe, Pefe a ehedodd ar 
adenydd y gwynt. 

ll !Efe a wnaeth dywyllwch yn 
ddirgelfa iddo; a'i babell o'i am- 
gylch oedd dywyllwch dyfroedd, a 
thew-gymmylau yr awyr. 
| 12 Gan y disgleirdeb oedd ger ei 
fron, ei gymmylau a aethant heib- 
io ; cenllysg a marwor tanllyd. 

13 Yr ARGLWYDD hefyd a daran- 
odd yn y nefoedd, a'r Goruchaf a 
roddes ei lef; cenllysg a marwor 
tanllyd. 


b I's 104, 3. 


i Ps. 97. 2. 





MIC k efe a anfonodd ei saethau 
| Ss. 144. 6, ? ? 


ks.30.30. jac a'u gwasgarodd hwynt; ac a 
saethodd ez fellt, ac a'u gorchfyg- 
odd hwynt. 
15 Gwaelodion y dyfroedd a wel- 
wyd, a seiliau y byd a, ddinoethwyd 
gan dy gerydd di, O ARGLWYDD, Z 
| chan chwythad anadl dy ffroenau. 
16 ' Anfonodd oddi uchod, cym- 
| merodd fi, tynnodd fi allan o ddyfr- 
| 'oedd $ lawer. 

l7 Efe am gwaredodd oddi wrth 
fy ngelyn cadarn, a rhag fy nghas- 
eion: canys yr oeddynt yn drech 
na mi. 

18 Achubasant fy mlaen yn nydd 
fy ngofid: ond yr ARGLWYDD oedd 
'gynhaliad i mi. 

19"Dugfi hefydi ehangder: gwar- 
edodd fi; canys ymhoffodd ynof. 

20 Yr ARGLWYDD a'm gobrwyodd 
yn ol fy nghyfiawnder; yn ol glen- 

did fy nwylaw y talodd efe i mi. 

91 Canys cedwais ffyrdd yr AR- 
GLWYDD, ac ni chiliais yn annuwiol 
oddi wrth fy Nuw. 

22 O herwydd ei holl farnedig- 
aethau ef oedd ger fy mron i, ai 
ddeddfau ni fwriais oddi wrthyf. 

23 Bŵm hefyd yn berffaith gyd 
YF ac ymgedwais rhag fy anwir- 

e 


| i Ps. 144,7. 


| 





& Neu, 
mawrion. 





m Ps. 31. &, 
a l118,5. 


24 A'r ARGLWYDD a'm gobrwyodd 
yn ol fy nghyfiawnder, yn ol purdeb 
fy nwylaw o flaen ei lygaid ef. 

25 A'r trugarog y gwnei drugar- 
edd ; â'r gwy perffaith y gwnei ber- 
ffeithrwydd. 

26 A'r glân y gwnei lendid; ac "â'r 
2c. cyndyn yr ymgyndynni. 

27 Canys ti a waredi y bobl gys- 

'Te1015. tuddiedig : ond ti a ostyngi "olygon 
7 Neu, uchel. 

Ng 28 O herwydd ti a oleui fy “"nghan- 


»p 
Job 29, 3. 
£48 








PSALMAU. 


| ymgododd i'm herbyn. 


wrth fy ngelynion: ïe, *ti a]m dyrch- 


am eî ryfeddol fendithion. 
Wyll: yr ARGLWYDD fy NUW a 
lewyrcha fy nhywyllwch. 

29 Oblegid ynot ti y “rhedais trwy 
fyddin ; ac yn fy Nuw y llemmais 
dros fur. 

30 Duw Psydd berffaith ei ffordd : |P Deut. 32. 
“gair yr ARGLWYDD sydd wedi ei| Dan.s.3. 
buro: tarian yw efe i bawb a ym- 'Ŵ 
ddiriedant ynddo. 

31 rCanys pwy sydd Dpuw heb 
law yr ARGLWYDD? a phwy sydd | 1Sun22. 
graig ond ein Duw ni? 5. 

32 Duw *sydd yn fy ngwregysu , 
â nerth, ac yn gwneuthur fy ffordd 
yn berffaith. | 

33 *Gosod y mae efe fy nhraed fel ,'2$m.2 
traed ewigod ; ac “ar fy uchel-fan- | Ha.3.19. 
nau y'm sefydla. '18.a 83. 20 

34 * Efe sydd yn dysgu fy nwylaw * Pe l44 1. 
i ryfel; fel y dryllier bwa dur yn 
fy mreichiau. 

35 Rhoddaist hefyd i mi darian 
dy iachawdwriaeth; ath ddeheu- 
law a'm cynhaliodd, *a'th fwynder 
a'm llïosogodd. 

36 Ehengaist fy ngherddediad dan- 
af; fel na lithrodd fy *nhraed. 

37 Erlidiais fy ngelynion, ac a'u 
goddiweddais: ac ni ddychwelais 
nes eu difa hwynt. 

38 Archollais hwynt, fel na allent 
godi: syrthiasant dan fy nhraed. 

39 Canys gwregysaist fi â nerth i 
ryfel: “darostyngaist danaf y rhai a 


9 Neu, 
forrais. 


s Ps, 91, 2, 


9 Neu, ac 
â'th fwyn- 
der y'm li- 
osogoist. 


2 Heb. 
ÎÂcrau,neu, 
sodlau. 


$ Heb. 
Eu R 
40 Rhoddaist hefyd i mi warrau |" 
fy ngelynion; fel y difethwn fy 
nghaseion, 

41 Gwaeddasant, ond nid oedd 
achubydd: ;scf ar yr ARGLWYDD, 
ond nid attebodd efe hwynt. 

42 Maluriais hwynt hefyd fel llwch 
o flaen y gwynt: “teflais hwynt allan 
megis tom yr heolydd. 

48 *Gwaredaist fì rhag cynhen- |»Z 
nau y bobl; Pgosodaist fi yn ben 


cenhedloedd: “pobl nid adnabâm, |, S, 0^! 
a'm gwasanaethant. 9—14, 
c Deur, 29 


44 *Pan glywant am danaf, ufudd- | 2 
hânt i mi: “meibion dïeithr a *gym- 


merant arnynt ymddarostwng i mi. |*'Jcb yr 
45 Meibion dïeithr a ballant, ac a glust. 


ddychrynant allan o'u dirgel fannau. !s ma." 


46 Byw yw yr ARGLWYDD, a| Cd 
bendithier fy nghraig: a dyrchafer | vrUu/ 
Duw fy iachawdwriaeth. 

47 Duw sydd yn rhoddi ì mi allu 
ymddïal, ac a * ddarostwng y bobl- 
oedd danaf. 

48 Efe sydd yn fy ngwared oddi 


6 Nen, 
ddifetha, 


e Ps. 59. 1. 








Am aŵr yr Arglwydd. 


7 Neu, traîs. 


î pnn 15. 


8 Neu, 
cyff esaf. 


£2 Sam, 7. 
as 


a Gen. 1. 6. 
Es. 40, 22. 
Rhuf.1.19, 
40. 


îr eu Uef 
wynt. 

Heb, Aeb 
glywed ew 
lleferydd. 

b Rhuf, 10, 
18, 

$ Neu, 
rheol. 


c Preg, 1. 5. 


afPs, 111,7. 
4 Neu, 
Addysg. 
6 Neu, 
| adferu. 


e Ps. 119. 
T2. 1217. 
Diar. 8. 10, 
11,19. 


2 heb y rhai 
byn y clyw- 
4 Pa, 119, 
103. 
E Ps. 40, 12, 


h Ig, 99. 8, 


1 Ps. 119. 
123. 
Rhuf. 6. 


12, 14, 
6 yr anwir- 
edd mawr 





efi uwchlaw y rhai a gyfodant i'm 
herbyn: achubaist fi rhag y gwr 
7 traws. 

49 * Am hynny y *moliannaf di, O 
ARGLWYDD, ym mhlith y cenhedl- 
oedd, ac y canaf i'th enw. | 

50 Efe sydd yn gwneuthur mawr 
ymwared i'w Frenhin; ac yn 
gwneuthur trugaredd i'w ennein- 
iog, ìi Dafydd, ac i'w had ef * byth. 

PSALM XIX. 


1 Bod y creaduriaid yn damngos gogoniant 
Duw: T a'$ air yn dangos eî ras ef. 12 
Dafydd yn gweddïo am ras. 

I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
Y "NEFOEDD sydd yn datgan 
gogoniant Duw ; a'r ffurfafen 
sydd yn mynegi gwaith ei ddwylaw 
ef. 

2 Dydd i ddydd a draetha ymad- 
rodd, a nos i nos a ddengys wybod- 
aeth. 

3 Nid oes iaith nac ymadrodd, */le 
ni chlybuwyd eu lleferydd hwynt. 

4 P Eu *llinyn a aeth trwy yr holl 
ddaear, a'u geiriau hyd eithafoedd 
byd : i'r haul y gosododd efe babell 
ynddynt ; 

5 Yr hwn sydd fel gwr prïod yn 
dyfod allan o'i ystafell: ac “a ym- 
lawenhâ fel cawr i redeg gyrfa. 

6 O eithaf y nefoedd y mae ei fyn- 
ediad ef allan, a'i amgylchiad hyd 
eu heithafoedd hwynt: ac nid ym- 
gudd dim oddi wrth ei wres ef. 

7 1*Cyfraith yr ARGLWYDD sydd 
berffaith, yn ? troi yr enaid : tystiol- 
aeth yr ARGLWYDD sydd sicr, ac 
yn gwneuthur y gwirion yn ddoeth. 

8 Deddfau yr ARGLWYDD sydd 
uniawn, yn llawenhâu y galon : gor- 
chymyn yr ARGLWYDD sydd bur, 
yn goleuo y llygaid. 

9 Ofn yr ARGLWYDD sydd lân, yn 
parhâu yn dragywydd; barnau yr 
ARGLWYDD ydynt wirionedd, cyf- 
iawn 4ydymnt ì gyd. 

10 * Mwy dymunol nt nag aur, ïe, 
nagaur coeth lawer: 'melysach hefyd 
na'r mêl, ac na diferiad diliau mêl. 

11 Ynddynt hwy hefyd y rhy- 
buddir dy was: o'u cadw y mae 
gwobr lawer. 

12 “Pwy a ddeall e gamwedd- 
au? glanhâ fi oddi wrth //y meiau 
heuddiedig. 

13 Attal hefyd dy was oddi wrth 
bechodau rhyfygus; 'na arglwydd- 
iaethont arnaf: yna y'm perffeithir, 
ac y'm glanhêir oddi wrth êanwir- 


' |edd lawer. 


C9 


PSALMAU. 





14 Bydded ymadroddion fy ngen- 
au, a myfyrdod fy nghalon, yn gym- 
meradwy ger dy fron, O ARGLWYDD, 


fy nghraig a'm prynwr. 


PSALM XX. 


1 Yr eglwys yn bendithio y Brenhin yn eì fawr- 
hydi. ( Ei hyder hi ynghymmorth Duw. 


I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
WRANDAWED yr ARGLWYDD 


arnat yn nydd cyfyngder: enw 


Duw Jacob a'th * ddiffyno, 

2 Amfoned “i ti gymmorth o'r 
cyssegr, a *nerthed di o sion. 

3 Cofied dy holl offrymmau, a 
Pbydded foddlawn ith _boeth- 
offrwm. _ Selah, 


4 Rhodded i ti wrth /fodd dy gal-| n 


on; a chyflawned dy holl gynghor. 

5 Gorfoleddwn yn dy iachawd- 
wriaeth di, a dyrchafwn faner *yn 
enw ein DuUw: cyflawned yr AR- 
GLWYDD dy holl ddymuniadau. 

6 Yr awr hon y gwn y gwared yr 
ARGLWYDD ei emnneiniog: efe a 
wrendy arno o nefoedd ei sanct- 
eiddrwydd, yn nerth iechyd ei dde- 
heulaw ef. 

7 “ Ymddiried rhai mewn cer- 


nyni a gofiwn enw yr ARGLWYDD 
ein Duw. 

8 Hwy a gwympasant, ac a syrth- 
iasant; ond nyni a gyfodasom, ac 
a safasom, 

9 Achub, ARGLWYDD: gwrandawed 
y Brenhin arnom yn y dydd y llefom. 

PSALM XXI. 


1 Tâl dïolch am fuddugoliaeth; T a hyder ar 
gael ychwaneg o lwyddiant. 


I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
Her I) A yn dy nerth y 
llawenycha y Brenhin; ac yn 
dy iachawdwriaeth di mor ddirfawr 
yr ymhyfryda ! 

2 Deisyfiad ei galon a roddaist 
iddo; a dymuniad ei wefusau nis 
gommeddaist. Selah. 

3 Canys achubaist ei flaen ef â 
bendithion daioni: gosodaist ar ei 
ben ef goron o aur coeth. 


Hyder yr eglwys yn Nww. 





$ IIeb. dy 


gymmorth, 


4 Heb. af- 


feged, neu, 
cynhalied, 


a Exod, 17, 


îr 
Ps. 60. 4, 


b Ps, 39. 16, 
e . Diar, 21.51, 
bydau, a rhai mewn meirch: ond| zsL1. 


4 ^ Gofynodd oes gennyt, a rhodd- |» Ps. 91.6. 


aistiddo: ŵe,P*hir oes, byth ac yn |»25um.1. 


dragywydd. 

5 Mawr gyw ei ogoniant yn dy 
iachawdwriaeth: gosodaist arno 
ozoniant a phrydferthwch. 

6 Canys gwnaethost ef yn fendith- 
ion yn dragywyddol; llawenychaist 
ef â llawenydd â'th wynebpryd. 

7 O herwydd bod y Brenhin yn 


S9 


2 Hob. hir 
ddyddiau. 





Gweddi Dafydd 


ymddiried yn yr ARGLWYDD, â 
thrwy drugaredd y Goruchaf nid 
ysgogir ef. 

8 Dy law a gaiff afael ar dy holl 
elynion: dy ddeheulaw a gaiff afael 
ar dy gaseion. 

9 Ti a'u gwnei hwynt fel ffwrn dan- 
llyd yn amser dy lid: yr ARGLWYDD 
yn ei ddigllonedd a'u Hy hwynt, 
a'r tân a'u hysa hwynt. 
eJotis16,| 10 “Eu ífrwyth hwynt a ddinystri 
Ps.am.os, di oddi ar y ddaear, a'u had o blith 
210.15. meibion dynion. 

11 Canys bwriadasant ddrwg i'th 
erbyn: meddyliasant amcan, heb 
allu o honynt et gwblhâu. 











Edrych | 12 Am hynny “y gwnei iddynt 
2162, | droi eu “cefnau: ar dy linynnau y 
2, parottôl di saethaw yn erbyn eu 

'Heban | hwynebau. 

13 Ymddyrcha, ARGLWYDD, yn dy 
nerth: canwn, a chanmolwn dy gad- 
ernid, 

PSALM XXII. 
1 Dafydd yn achwyn mewn anghysur mawr; 

9 yn gweddïo mewn cyfyngder mawr; 29 ac 

yn clodfori. Duw. 

Uu i'r Pencerdd ar *Aieleth-hasahar, 





Psalm Dafydd. 
^ Matt. 27. Y *NuUw, fy Nuw, paham y'm 
Marc 15, gwrthodaist? paham yr ydwyt 
mor bell oddi wrth fy iachawd- 
tHcv.5.7.' Wriaeth, a ” geiriau fy llefain ? 
2 Fy Nuw, llefain yr ydwyf y 

dydd, ac ni wrandewi; y nos hel 
|'Sniiwyf. | yd, ac *nid oes osteg i mi. 
ymtewi. |” 3 Ond tydi wyt sanctaidd, O dydi 
yr hwn wyt yn cyfanneddu. ym mol- 
lant Israel. 

4 Ein tadau a_obeithiasant ynot: 
gobeithiasant, a gwaredaist hwynt. 

5 Arnat ti y llefasantb, ac achub- 
wyd hwynt: “ynot yr ymddiriedas- 
ant, ac nis gwaradwyddwyd hwynt. 

6A minnau, pryf ydwyf, ac nid 
|gwr; ì gwarthrudd dynion, a dirmyg 
| y bobl. 

7 “Pawb a'r am gwelant, a'm gwat- 
warant: “llaesant wefl, " ysgydwant, 
ben, gan ddywedyd, 
£5 Ymddiriedodd yn yr An- 
GLWYDD; gwareded ef: achubod ef, 
$ gan ei fod yn dda ganddo. 








Î 

c Ps. a Ur 
a3l1.1 

n Tl. iN 
Es, 49, 23. 
A 1 (t)- 





â Es, ifer Or 


e Wiati 27: 
39 





4 Heb. 
agorant. 
f Job 16. 4, 

| Ps. 109,253. 8 

£ Matt, 27, 
49. 





9 Heb. Ym- 
dreiglodd 





sr. _|_ 9 Canys bti a'm tynnaist o'r groth: 
ed gwnaethost i mi obeithio pan ocdd- 
98. (1, 


: |wn ar fronnau 1y mam. 

10 Arnat ti ym bwriwyd o'r bru: 
o groth fy mam fy NUW ydwyd. 

ll Nac ymbellhâ oddi wrthyf; 
o herwydd eyfyngder sydd agos: 
eanys nid oes cynnorthwywr. 


7 Neu, dî- 
ogelaiet fA. 





12 Teirw lawer a'm cylchynasant: | all gadw yn fyw ei enaid ei hun. 


550 


PSALMAU. 














mewn cyfyngder. 





gwrdd deirw ! Basan a'm hamgylch-, ì Deut, 2. 
asant. DD. 68, 30. 

13 E Agorasant arnaf eu genau, fel | is, 
llew rheibus a rhuadwy. Amo iN 

14 Fel dwfr y'm tywalltwyd, a'm Galr216 
hesgyrn oll a ymwahanasant: 'fy 1Job23.1e. 
nghalon sydd fel cŵyr; hia dodd-| 
odd y'nghanol fy $ mherfedd, 

15 Fy nerth a wywodd fel pridd- 
lestr; “a'm tafod a lynodd wrth [uen 
daflod fy ngenau: ac i lwch angau. 
y'm dygaist. 

16 Canys cwn a'm cylchynasant : 
cynnulleidfa y drygionus a'm ham- | 
gylchasant: "trywanasant fy nwylaw ,".J 
a'm traed. | 

17 Gallaf gyfrif fy holl esgyrn : Toen 19.25. 
maent yn tremio ac yn edrych ar naf nou 

18 PY maent yn rhannu fy nillad yn ,^jLuc23.3. 
eu mysg, ac ar fy ngwisg yn bwrw 
coelbren. 

19 Ond tydi, ARGLWYDD, nac ym- 
bellhâ: fy nghadernid, brysia im 
cynnorthwyo. 

20 Gwared fy enaid rhag y eledd- 


————— _  — .—.—. _hn.r—— ——_  _ _ 


& domysgo 
edd. 





n mA Os 
Mae 1 a an 











, 1fy unig enaid o “feddiant y ci. |s Pe 5.11. 
Ôl ' Achub fì rhag safn y llew: dg Mn 


canys o blith cyrn unicorniaid y'm 
gwrandewaist. 

22 *Mynegaf dy enw 'i'm brod-|rHe.2 12 
yr: y'nghanol y gynnulleidfa y'th |m. 
fol af, Rhuf,$. 29, 

23 Y rhai sydd yn ofni yr AR- 
GLWYDD, molwch ef: holl had Ja- 
cob, gogoneddwch ef; a holl had 
Israel, ofnwch ef. 

24 Canys ni ddirmygodd, ac ni 
íffieiddiodd gystudd y tlawd; ac ni 
chuddiodd ei wyneb rhagddo: ond 
"pan lefodd efe arno, efe a wran- 
dawodd. 

25 *Fy mawl sydd o honot ti yn 
y gynnulleidfa fawr: 7fy adduned- 
au a dalaf ger bron y rhai a'i hofn- 
ant ef. 

26 “Y tlodion a fwyttânt, ac a 
ddiwellir: y rhai a geisiant yr AR- 
GLWYDD, a'ii moliannant ef: eich 
calon fydd byw yn dragywydd. 

27 * Holl derfynau y ddaear a gof- 
iant, ac a droant at yr ARGLWYDD: 
a holl dylwythau y cenhedloedd a 

addolant ger dy fron di. 

28 Canys eiddo yr ARGLWYDD 1/ŵw 
y deyrnas : ac efe sydd yn llywodr- 
aethu ym mhlith y cenhedloedd. 

29 Yr holl 742 breision ar yt ddaear 
a fwyttânt, ac a addolant: ? y rhai 
a ddisgynant i'r llwch, a. ymgrym- 
mant ger ei fron ef ; ac nid oes neb 


u Heb, 5.7. 


x Ps. 95. 18, 
7 Pe. 116. 
14, 


UM (Fr nw 
2 ol ì 

HE 69. Ys | 

Es, 62. 13. 


a Ds. 2. 8, 
a72.11. 
a 86.9. 


b Eg, 26. 19. ; 
Phil. 2, 10. 








Hyder 





c Ps, $7. 6, | 


d Edrych 
Rhul, dt 
2l,22. 


a Esa, 40, 
ll 


Jer. 29. 4. 

Ezec.34,23, 
Joanl0.11. 
l Petr 2.25 


Dafydd ar ras Dww. 


30 Fw had a'i gwasanaetha ef: 
c cyfrifir ef i'r ARGLWYDD yn gen- 
hedlaeth. 

391 Deuant, ac “adroddant ei gyf- 
iawnder ef i'r bobl a enir, mai efe a 
wnaeth ^yn. 


PSALM XXIII. 
Hyder Dafydd ar ras Duw. 
Psalm Dafydd. 
R ARGLWYDD gyw *fy Mugail; 
? ni bydd eisieu arnaf. 
2 Efea. wnai mi orwedd mewn 


Dat.7.17. porfeydd gwelltog: efe am tywys 


b Phil. 4,19, 


f Ps.104, 15, 


8 Heb, 
braseaist. 


4 Heb. 
dros hir 
ddyddiau, 





Lu ud yu 





"| ger llaw y dyfroedd * tawel. 


3 Efe a ddychwel fy enaid: cefe 
a'm harwain ar hyd llwybrau cyf- 
lawnder er mwyn ei enw. 

4 Iê, pe rhodiwn ar hyd glyn 4cys- 
god angau, “nid ofnaf niwed : canys 
yr wyt tì gyd â mi; dy wïalen a'th 
ffon a'm cysurant. 

5 fTi a arlwyi ford ger fy mron 
yngŵydd fy ngwrthwynebwyr: “ir- 
aist fy mhen âg olew; fy phïol 
sydd lawn. 

6 Daioni a thrugaredd yn ddïau 
a'm canlynant holl ddyddiau fy 
mywyd: a phreswyliaf yn nhŷ yr 
ARGLWYDD * yn dragywydd. 

PSALM XXIV. 

1 Arglwyddiaeth Duw yn y byd hwn. 9 Dinas- 
yddion ei ysbrydol deyrnas ef. U Cynghor 
i'w dderbyn ef. 

Psalm Dafydd. 
IDDO *yr ARGLWYDD y ddae- 


ar, a'i chyflawnder ; y byd, ac a. 


pent0Te | breswylia ynddo. 


Pa. 50, 12. 


cPs.15.1, 
a Es. 33.15, 
16. 


2 Heb. 
enaid. 


€ Ps. 27, 8, 





s 


2 . Canys efe a'i seiliodd ar y mor- 
oedd, ac a'i sicrhaodd ar yr afonydd. 
3 “Pwy a esgyn i fynydd yr An- 


r45| GLWYDDŶ a phwy a saif yn ei le 


sanctaidd ef? 

4 1Y glân eê ddwylaw, a'r pur eî 
galon; yr hwn ni ddyrchafodd ei 
“feddwl at wagedd, ac ni thyngodd 
i dwyllo. 

5 Efe a dderbyn fendith gan yr 
ARGLWYDD, a chyfiawnder gan 
DDUW ei iachawdwriaeth. 

6 Dyma genhedlaeth y rhai a'i 
ceisiant ef, y rhai *a geisiant dy 
wyneb di, *O Jacob. Selah. 

7 O byrth, dyrchefwch eich pen- 
nau; ac ymddyrchefwch, ddrysau 
tragywyddol; a Brenhin y gogon- 
iant a ddaw i mewn. 

8 Pwy yw y Brenhin gogoniant 
hwn ? yr ARGLWYDD nerthol a chad- 
arn, yr ARGLWYDD cadarn mewn 
rhyfel. 


pôl 


PSALMAU. 








9 O byrth, dyrchefwch eich pen- 
nau; ac ymddyrchefwch, ddrysau 
tragywyddol; a Brenhin y gogon- 
iant a ddaw i mewn. 

l0 Pwy yw y Brenhin gogoniant 
hwn? ARGLWYDD y lluoedd, efe yw 
Brenhin y gogoniant. Selah. 


PSALM XXV. 


l Hyder Dafydd yn eí weddi. Y Y mae yn 
gweddïo am faddeuant pechodau, 16 ac am 
gymmorth mewn trallod. 


Psalm Dafydd. 
TTAT *ti, O ARGLWYDD, y dyrch- 


afaf fy enaid. 
2 O fy Nuw, Pb ynot ti yr ymddir- 


Fi weddi am faddeuant. 





a Ps, 86. 4, 
a ll2, 8. 


bPs.22.5. 
aol.l. 


iedais; nam gwaradwydder; “na or- | a4.8 


foledded fy ngelynion arnaf. 


9 lê, na waradwydder neb sydd yn | 1 


disgwyl wrthyt ti: gwaradwydder y 
rhai a droseddant heb achos. 
4 îPâr i mi wybod dy ffyrdd, O 


| ARGLWYDD : dysg i mi dy lwybrau. 


5 Tywys fi yn dy wirionedd, a 
dysg fi: canys ti 42 Duw fy iach- 
awdwriaeth ; wrthyt ti y disgwyliaf 
ar hyd y dydd. 

6 Cofia, ARGLWYDD, “dy ^dostur- 
iaethau, a'th drugareddau: canys 
erioed y maent hwy. 

7 Na chofia fbechodau fy ieuengc- 
tid, n2m camweddau: yn ol dy dru- 
garedd meddwl di am danaf, er 
mwyn dy ddaioni, ARGLWYDD. 

8 Da ac uniawn yw yr ARGLWYDD: 
o herwydd hynny y dysg efe bech- 
aduriaid yn y ffordd. 

9 Y rhai llariaidd a hyffordda efe 
mewn barn: a'i ffordd a ddysg efe 
i'r rhai gostyngedig. 

10 Holl lwybrau yr ARGLWYDD 
ydynt drugaredd a gwirionedd, i'r 
rhai a gadwant ei gyfammod a'i 
dystiolaethau ef. 

ll Er mwyn dy enw, ARGLWYDD, 
maddeu fy anwiredd : * canys mawr 


yw. 

12 Pa wr yw efe sydd yn ofni yr 
ARGLWYDD?î? efe a'i dysg ef yn y 
ffordd a ddewiso. 

13 Ei enaid ef a *erys mewn da- 
ioni : Pa'i had a etifedda y ddaear. 


c Ps, 13.4, 


d Wed, 33, 
19 


Ps. 5. 8. 
a 21. ll. 
a SG, ll. 


a ll9, 
& l43, 8, 10, 


£f Job 13, 26. 
a ?20.ll. 
Jer. a, 25, 


| 

| 

8 

Rhuf. 10 
i 

| 

y 

| 


E£ Edrych 
Rhuf. 5.20. 


14 !Dirgelwch yr ARGLWYDD sydd|,1>* 


gyd â'r rhai a'i hofnant ef: a'i gyfam- 
mod hefyd, *i'w cyfarwyddo hwynt. 
15 Fy llygaid sydd yn wastad ar 
yr ARGLWYDD: canys efe a ddwg 
fy nhraed allan o'r rhwyd. 
16 Tro attaf, a thrugarhâ wrthyf: 
canys unig a thlawd ydwyf. 
l7 Gofidiau fy nghalon a_ hel- 


4eba. | 
beri ild yn | 
wybod. 








Diniweidrwydd Dafydd. 


PSALMAU. 


Ei ffydd yngallu Dww. 





a Ps. 7.9. 


a, 139, 23, 
Zech, 19, 9. 


|€Ps.l.l. 
Jer. 15. 17. 


d Edrych 
Exod. 50. 
19, 20. 
Ps, 73. 13, 


e Ps. 27. â, 

2 Neu, ta- 
bernacl. 

f Edrych 
l Sam. 20. 
29 


Ps. 28. 3. 


8 Ps. 40, 2. 


aPs.$4.1ll. 
Es. 60. 19, 
20 


Mic, T. 8. 


aethwyd: dwg fi allan o'm cyfyng- 
derau. 

18 Gwel fy nghystudd a'm helbul, 
a maddeu fy holl bechodau. 

19 Edrych ar fy ngelynion; canys 
amlhasant ; â chasineb traws Acfyd 
y'm casasant. 

20 Cadw fy enaid, ac achub fì: 
na'm gwaradwydder; canys ymddir- 
iedais ynot. 

21 Cadwed perffeithrwydd ac un- 
iondeb fi: canys yr wyf yn disgwyl 
wrthyt. 

22 O Dpuw, gwared Israel o'i holl 


gyfyngderau. 


PSALM XXVI. 
Dafydd yn cyrchu at. Dduw, mewn hyder o'î 
ddiniweidrwydd. 
Psalm Dafydd. 


ARN *fi, ARGLWYDD; canys 

rhodiais fy mherffeith- 

rwydd; ymddiriedais hefyd yn yr 
ARGLWYDD: am hynny ni lithraf. 

2 bPHola fi, ARGLWYDD, a phrawf 
fi : chwilia fy arennau a'm calon. 

3 Canys dy drugaredd sydd o flaen 
fy llygaid: ac mi a rodiais yn dy 
wirionedd. 

4 “Nid eisteddais gyd â dynion 
coegion; a chyd â'r rhai trofaus 
nid âf. 

5 Caseais gynnulleidfa y drygion- 
us ; a chyd â'r annuwiolion nid eis- 
teddaf. 

6 4$Golchaf fy nwylaw mewn di- 
niweidrwydd: ath allo», O. AR- 
GLWYDD, a amgylchynaf: 

7 I gyhoeddi â llef clodforedd, ac 
i fynegi dy holl ryfeddodau. 

8 ARGLWYDD, * hoffais drigfan dy 
dŷ, a lle “preswylfa dy ogoniant. 

9 fNa chasgl fy enaid gyd â phech- 
aduriaid, nam bywyd gyd â dynion 
gwaedlyd : 

10 Y rhai y mae ysgelerder yn eu 
dwylaw, a2u deheulaw yn llawn 
gwobrau. 

ll Eithr mi a rodiaf yn fy mher- 
ffeithrwydd: gwared fi, a thrugarhâ 
wrthyf. 

12 £ Fy nhroed sydd yn sefyll ar yr 
uniawn : yn y cynnulleidfaoedd y'tA 
fendithiaf, O ARGLWYDD. 


PSALM XXVII. 

1 Dafydd yn attegu eí ffydd, (rwy allu Duw, 
4 trwy eî serch 4 wasanaeth Duw, 9 a thrwy 
weddi. 

Psalm Dafydd. 
R “ARGLWYDD gyw fy ngoleu- 
ni 2m hiachawdwriaeth; rhag 


pwy yr ofnaf? "yr ARGLWYDD yw o Pe. 118, 6, 
nerth fy mywyd; rhag pwy y dy- 
chrynaf? 

2 Pan nesaodd y rhai drygionus, 
sef fy ngwrthwynebwyr a'm gelyn- 
lon, i'm herbyn, i fwytta fy nghnawd, 
hwy a dramgwyddasant ac a syrth- 
1asant, 

3 “Pe gwersyllai llu i'm herbyn, 
nid ofna fy nghalon: pe cyfodai câd 
i'm herbyn, yn hyn mi a fyddaf 
hyderus, 

4 “Un peth a ddeisyfais i gan yr |«ps.26.8. 
ARGLWYDD, hynny a geisiaf; sef 
caffael trigo yn nhŷ yr ARGLWYDD 
holl ddyddiau fy mywyd, i edrych 
“ar “brydferthwch yr ARGLWYDD, 
ac i ymofyn yn ei deml. 

5 Canys fyn y dydd blin y'm cudd- 
ia o fewn ei babell: yn nirgelfa ei 
babell y'm cuddia; ar graig ym 
cyfyd i. 

6 Ac yn awr “y dyrcha efe fy 
mhen goruwch fy ngelynion o'm 
hamgylch: am hynny yr aberthaf 
yn ei babell ef ebyrth “gorfoledd ; 
canaf, ïe, canmolaf yr ARGLWYDD. 

7 Clyw, O ARGLWYDD, fy llefer- 
ydd pam lefwyf: trugarhâ hefyd 
wrthyf, a gwrando arnaf. | 

8 Pan ddywedaist, " Ceisiwch fy ," Ds 246. 
wyneb ; fy nghalon a ddywedodd | 
wrthyt, Dy wyneb a geisiaf, O AR- 
GLWYDD. 

9 íNa chuddia dy wyneb oddi 
wrthyf; na fwrw ymaith dy was 
mewn sorriant: fy nghymmorth 
fuost; na âd fi, ac na wrthod fi, O 
Dpuw fy iachawdwriaeth. 

10 “Pan yw fy nhad a'm mam yn 
fy ngwrthod, yr ARGLWYDD am 
* derbyn. 

11!Dysgimi dy ífordd, ARGLWYDD, 
ac arwain fi ar hyd llwybrau union- 
deb, o herwydd fy * ngelynion. 

12 Na ddyro fì i fynu i ewyllys fy 
ngelynion: canys gau dystion, a 
rhai a adroddant drawsder, a gylÍ- 
odasant i'm herbyn. 

13 Diffygiaswn, pe na chredaswn 
weled daioni yr ARGLWYDD "yn 
nhir y rhai byw. 

14 " Disgwyl wrth yr ARGLWYDD: 
ymwrola, ac efe a nertha dy gal- 
on: disgwyl, meddaf, wrth yr AR- 
GLWYDD. 

PSALM XXVIII. 

1 Dafydd yn gweddïo yn daer yn erbyn eî elyn- 
ion; 6 yn bendithio Duw, 9 ac yn gweddïo 
dros y bobl. 

Psalm Dafydd, 


c Ps, â, 6. 


e Ps. 90. 17. 
2 Neu, 
hyfryd- 
ch. 


w 
f Ps, ô1. 20. 
3.9. 


E2 
co 


Jy 


a9l.l. 


5 Ps, ô. ô. 


2 Heb. 
bloedd, 








i Ps, 69, 17. 


k Es, 49, 15, 


4 Heb, casgl. 
1 Ps. 25. â. 
a 86.11. 


9 Heb. 
ngwylwyr. 











Fi weddi yn erbyn ei elynion. 


a Ps.$3.1. 





RNAT ti, ARGLWYDD, y gwaedd- 
af; fy nghraig, *na ddistawa 


»rs1437.| wrthyf: Prhag, o thewì wrthyf, i 


c Ps, 138. 2, 


14, 
Dat. 18. 6. 


& Job 34, 27. 


$ Neu, un. 


4 Neu, llyi- 
odraelha. 


a 1IChron, 
16. 28, 29, 
Dm 96. 7, 


2 Neu, yn ei 
brydferth 
gyssegr. 


b Job 37. 
4,5. 


mi fod yn gyffelyb i rai yn disgyn 
i'r pwll. 

2 Erglyw lef fy ymbil pan waedd- 
wyf arnat, pan ddyrchafwyf fy nwy- 
law “tu ag at £ dy gafell sanctaidd. 

3 1Na thyn fi gyd âr annuwiolion, 
a chyd â gweithredwyr anwiredd; 


.2. |*y rhai a lefarant heddwch wrth eu 


cymmydogion, a drwg yn eu calon. 
4 fDyro iddynt yn ol eu gweithred, 

ac ol drygioni eu dychymmyg- 

ion: dyro iddynt yn ol gweithred- 
oedd eu dwylaw; tâl iddynt eu 
haeddedigaethau. 

5 Am “nad ystyriant weithredoedd 
yr ARGLWYDD, na gwaith ei ddwy- 
law ef, y dinystria efe hwynt, ac nis 
adeilada hwynt. 

6 Bendigedig /yddoyr ARGLWYDD: 
canys clybu lef fy ngweddïau. 

7 Yr ARGLWYDD y fy nerth, a'm 
tarian; ynddo ef yr ymddiriedodd 
fy nghalon, a myfi a gynnorthwy- 
wyd: o herwydd hyn y llawenych- 
odd fy nghalon, ac ar fy nghân y 
clodforaf ef. 

8 Yr ARGLWYDD sydd nerth i'r 
cyfryw *rai, a chadernid iachawd- 
wriaeth ei Ennciniog yw efe. 

9 Cadw dy bobl, a bendithia dy 
etifeddiaeth: * portha hwynt hefyd, 
a. dyrcha hwynt yn dragywydd. 

PSALM XXIX. 

1 Dafydd yn annog tywysogion $ roî gogoniant 
$ Dduw: 9 o herwydd eî fawr allu, 11 a'i 
amddiffyn 9'w bobl, 

Psalm Dafydd. 
OESWCH *i'r ARGLWYDD, chwi 
Jeibion cedyrn, moeswch i'r 

ARGLWYDD ogoniant a nerth. 

2 Moeswch i'r ARGLWYDD ogon- 
iant ei enw: addolwch yr An- 
GLWYDD “ym mhrydferthwch ei 
sancteiddrwydd. 

3 Llef yr ARGLWYDD sydd ar y 
dyfroedd: PDuw y gogoniant a 
darana; yr ARGLWYDD sydd ar y 
dyfroedd mawrion. 

4 Llef yr ARGLWYDD sydd mewn 
grym: llef yr ARGLWYDD sydd 
mewn prydferthwch. 

5 Llef yr ARGLWYDD sydd yn 
dryllio y cedrwydd: ïe, dryllia yr 
ARGLWYDD gedrwydd Libanus, 

6 Efe a wna iddynt lammu fel llo; 


* Deut, 3.9. | Libanus a “Sirion fel llwdn unicorn. 


8 Nen, dyrr 
allan, 


7 Llef yr ARGLWYDD a *wasgara y 
fflammau tân. 


653 


PSALMAU. 


8 Llef yr ARGLWYDD a wna i' 
anialwch *grynu: yr ARGLWYDD a 
wna i anialwch Cades grynu. 

9 Llef yr ARGLWYDD a wna Âi'r 
ewigod lydnu, ac a ddynoetha y 
coedydd: ac yn ei deml *pawb a 
draetha ei ogoniant c/. 

10 Yr ARGLWYDD sydd yn eistedd 
ar y llifeiriant; ïe, *yr ARGLWYDD 
a eistedd yn Frenhin yn dragy- 
wydd. 

ll Yr ARGLWYDD a ddyry nerth 
i'w bobl: yr ARGLWYDD a fendithia 
ei bobl â thangnefedd. 


PSALM XXX. 


1 Dafydd yn mol Duw am eî ymwared; â yn 
annog eraiU ŵw glodfori, vrth weled fel yr 
oedd. Duw yn gwneuthur âg ef. . 


Psalm neu Gân o *gyssegriad tŷ Dafydd. 


AWRYGAF di, O ARGLWYDD ; 
canys dyrchefaist fi, ac ni la- 
wenheaist fy ngelynion o'm plegid. 

2 ARGLWYDD fy 
nat, a thithau a'm hiacheaist. 

3 ARGLWYDD, Pdyrchefaist fy enaid 
o'r bedd: cedwaist fi yn fyw, rhag 
dìsgyn o honof i'r pwll. 

4 cCenwch i'r ARGLWYDD, ei saint 
ef; a chlodforwch wrth goffadwr- 
iaeth ei sancteiddrwydd ef. 

5 Canys 4ennyd fechan y bydd yn 
ei lid; yn ei foddlonrwydd gy mae 
bywyd: “dros brydnawn yr erys 
wylofain, ac erbyn y bore y bydd 
$ gorfoledd. 

6 “Ac mi a ddywedais yn fy llwydd- 
iant, Ni'm syflir yn dragywydd. 

7 O'th ddaioni, ARGLWYDD, y go- 
sodaistgryfderynfymynydd: fcudd- 
iaist dy wyneb, a bêm helbulus. 

8 Arnat ti, ARGLWYDD, y llefais, 
ac â'r ARGLWYDD yr ymbiliais. 

9 Pa fudd sydd yn fy ngwaed, pan 


ddisgynwyf i'r ffos? £a glodfora yj". 


llwch di? a fynega efe dy wirion- 
edd? 

10 Clyw, ARGLWYDD, a thrugar- 
hâ wrthyf: ARGLWYDD, bydd gyn- 
northwywr i mi. 

ll kTroaist fy ngalar yn llawen- 
ydd i mi: diïosgaist fy sachwisg, a 
gwregysaist íì â llawenydd; 

12 Fel y cano *fy ngogoniant i ti, 
acnathawo. O ARGLWYDD fy NUW, 
yn dragywyddol y'th foliannaf. 


PSALM XXXI. 

1 Dafydd yn dangos eí ymddiried yn Nuw, ac 
yn gofyn eî help ef ; 1 yn ymlawenychu yn eì 
drugaredd ef; 9 yn gweddïo yn eî adfyd, 
19 ac yn moliannu Duw am ei ddaioni. 


Nuw, llefais ar- 


Yn annog eraiU i glodfori, Duw. 


4 Nen, 
ofidio, 

d Job39,1, 
o, aì 


5 Neu, 
cwublo Hn 


e Ps. 10, 16. 


& Deut. 20, 
5 


b Ps. $6. 13. 
| e1 Chron, 
16, 4. 
T»s, 97, 12, 


d Ps, 103. 9, 
Es, 26. 20, 
yr hwyr. 


8 Heb. cân. 
e Job 29, 18. 


f Ps. 104. 
29, 


E Ps. 6. O. 


h 2 Sam. 6, 


Es. 61, 3, 


4 Hynny 
YW, 





Gweddi Dafydd yn ei adfyd. 


e is, 22. 5. 
ea 25.2. 
(y (fd iy de 
Es. 49 


Pa MsTG|yn dragywydd: 


2 Heb. 
cadernid. 


c Pa, 23, 3. 
a zZb. ll. 


â Buc 23. 
6. 
Act. 7. 50. 


eJonah 2, â. 


E5. 


a.18. 19. 
£ Ps, 6.7. 


h Pg.92. 8. 


Es. 58. 4, 
k Job 19. 13. 
Ps.88.1ll. 
a $S. 8, 18, 


1 Pg.&8. 4, 5. 


m er, 20. 
10. 
n Jer. 6. 25. 
20.3 


a . O, 
Gaìlar,2.22, 


P Ig. 25, 2, 
&€l Sam. 2 
9. 


ETYB 12. 


I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
7 NOT ^ti, ARGLWYDD, yr ym- 
ddiriedais: na'm gwaradwydder 
Pgwared fi yn dy 
gyfiawnder. 

2 Gogwydda dy glust attaf; gwar- 
ed fi ar frys: bydd i mi yn graig 
2 gadarn, yn dŷ amddiffyn i'm cadw. 

3 Canys fy nghraig a'm castell 
ydwyt: gan hynny “er mwyn dy 
enw tywys fì, ac arwain fi. 

4 Tyn fi allan o'r rhwyd a gudd- 
iasant i mi: canys tì yw fy nerth. 

5 Tth law y gorchymynaf fy ys- 
pryd: gwaredaist fi, O ARGLWYDD 
Dpuw y gwirionedd. 

6 Caseais y rhai *sydd yn dal ar 
efer-wagedd: minnau a obeithiaf 
yn yr ARGLWYDD. 

7 Ymlawenhâf ac ymhyfrydaf yn 
dy drugaredd: canys gwelaist fy 
adfyd; adnabuost fy enaid mewn 
cyfyngderau ; 

8 Ac ni warchaeaist fi yn llaw y 
gelyn; ond 'gosodaist fy nhraed 
mewn ehangder. 

9 Trugarhâ wrthyf, ARGLWYDD; 
canys cyfyng yw arnaf: “dadwin- 
odd fy llygad gan ofid, ?e, fy enaid 
a'm bol, 

10 Canys fy mywyd a ballodd gan 
ofid, am blynyddoedd gan ochain: 
fy nerth a ballodd o herwydd fy an- 
wiredd, * a'm hesgyrn a bydrasant. 

ll 'Yn warthrudd yr ydwyf ym 
mysg fy holl elynion, a Aynny “yn 
ddirfawr ym mysg fy nghymmydog- 
ion; ac yn ddychryn i'r rhai am 
hadwaenant: y rhai am gwelent 
allan, a gilient oddi wrthyf. 

12 !Anghofiwyd fi fel un marw 
allan o feddwl: yr ydwyf fel llestr 
methedig. 

13 "Canys clywais ogan llawer- 
oedd; “dychryn oedd o bob parth: 
pan gyd-ymgynghorasant yn fy er- 
byn, y bwriadasant fy nïeneidio. 

l4 Ond mi a obeithiais ynot ti, 
ARGLWYDD: dywedais, Fy Nuw 
ydwyt. 

15 Yn dy law di y mae fy amser- 
au: gwared fi o law fy ngelynion, 
ac oddi wrth fy erlidwyr. 

16 *“Llewyrcha dy wyneb ar dy 
was: achub fi er mwyn dy dru- 
garedd. 

17 ARGLWYDD, Pna waradwydder 
fi; canys gelwais arnat: gwarad- 
wydder yr annuwiolion, “torrer 
hwynt i'r bedd. 

18 "Gosteger y gwefusau celwydd- 


PSALMAU. 


a — EA a ——— ru TU— -- --  XŴ iini nA EN r— a ai ———  ' — —_—_—-- -- —  -  -- —_—— 


Am, faddeuant pechodau. 


og, y rhai *a ddywedant yn galed, 
trwy falchder a dïystyrwch, yn er- 
byn y cyfiawn. 

19 *Mor fawr 4yw dy ddaioni a rodd- 
aist i gadw ì'r sawl a'th ofnant; ac 
a, wnaethost i'r rhai a ymddiriedant 
ynot, ger bron meibion dynion Î 
20 "Cuddi hwynt yn nirgelfa dy “57.5 

| 


s1 Sam, 2, 
a 


Ps. 94. 4, 
Judas 15. 


t Es. 64. 4, 
1 Uor. 2, 9. 


wyneb rhag balchder dynion : *cuddi | z Job 52. 
hwynt mewn pabell rhag cynnen 
tafodau. 

21 Bendigedig fyddo yr AR- 
GLWYDD: canys dangosodd yn 
rhyfedd ei garedigrwydd i mi mewn 
dinas * gadarn. 

22 Canys “mi a ddywedais yn fy 
ffrwst, *Fêm bwriwyd allan o'th 
olwg: er hynny ti a wrandewaist 
lais fy ngweddïau pan lefais arnat. 

93 PÔerwch yr ARGLWYDD, ei holl 
saint ef: yr ARGLWYDD a geidw y 
ffyddloniaid, ac a dâl yn ehelaeth 
i'r neb a wna falchder. 

24 “Ymwrolwch, ac efe a gryfhâ 
eich calon, chwychwi oll y rhai yd- 
ych yn gobeithio yn yr ARGLWYDD. 


PSALM XXXII. 


1 Ym maddeuant pechodau y mae dedwyddwch 


7 Pas. 7.7. 


3 Neu, 
gaerog. 

s] Sam, 23, 
26. 
Ps.1l16.ll. 

a Es. 38,11, 
12. 
Galar.3.54, 


Jonah 2. 4, 
b Pas, 34. 9, 


c Pa, 27. 14, 


yn sefyll. 3 Dod cyfaddef pechodau yn es- 
mwythâ&u ar y gydwybod. $& Addewidion 
Duw yn dwyn llawenydd. 


Psalm Dafydd, ^er athrawiaeth. 
GG YN e fyd y neb *y madd- 

euwyd e drosedd, ac y cudd- 
iwyd ei bechod. 

2 Gwŷn ei fyd y dyn ni chyfrif yr 
ARGLWYDD iddo anwiredd, ac Pni|?Iosn1.f7. 
byddo dichell yn ei yspryd. 

3 Tra y tewais, heneiddiodd fy es- 
gyrn, gan fy rhuad ar hyd y dydd. 

4 Canys trymhaodd dy law arnaf 
ddydd a nos: fy irder a drôwyd yn 
sychder haf. Selah. 

5 Addefais fy mhechod wrthyt, 
am hanwiredd ni chuddiais: “dy- 
wedais, Cyffesaf yn fy erbyn fy hun 
fy anwireddau i'r ARGLWYDD; a thi 
a faddeuaist anwiredd fy mhechod. 
Selah. 

6 Am hyn 2y gweddïa pob duwiol 
arnat ti yn *yr amser y'th geffir: yn 
ddïau yn llifeiriant dyfroedd mawr- 
ion, ni chânt nesâu atto ef. 

7 *Ti ydwyt loches i mì; cedwi íì *. 
rhag ing: amgylchyni fi â chaniad- | 25120. 
au ymwared. Selah. 

8 Cyfarwyddaf di, a dysgaf di yn | 
y ffordd yr elych : â'm llygad arnat 
y'th gynghoraf. 

9 fNa fyddwch fel march, new ful, 
heb ddeall: yr hwn y mae rhaid 


1,8 


c Diar, 28. 
13, 


Us. 65. 21. 
l Ioan l,9. 


d Es, 55. 6. 
Ioan 7. 94, 


| 


f Diar. 26. 3, 
Iago 3. 3. 





54 


Bod yn rhaud 





£ Diar. 13, 
2 
4 gydd. 


h Pa, 64. 10, 


a 08.3. 


a Dg, 97.12. 
b Pa, 147. 1. 


d Ps, 40.7. 


aa. 119, 
Ôt, 


f Gen. 1. 6, 
- 


Hcb 11. 2. 
2 Petr 3. 5. 


&8Gen. 2.1. 


h Job 26. 19. 


i Gen, 1, 9, 


Job 26, 10, 


a as. 8, 


k Gen. 1.3. 
Ps. 148, 5. 


I Eg. 19. 3, 


m Job 23, 
J5 


Diar.19,91. 


Es. 46. 10. 


n Da. 65. â. 
a.l44. 15. 


o 2 Chron, 
16 


Job 98. 24, 


DWR 
al4.. 


Pp Vs. 43, 6, 


1 
ce 


attal ei ên â genfa, ac â ffrwyn, 





rhag ci ddynesâu attat. 

10 “Gofidiau lawcr *fydd i'r an- 
nuwiol: ond y neb a ymddiriedo 
yn yr ARGLWYDD, trugaredd ai 
cylchyna ef. 

ll Y rhai cyfiawn, Pbyddwch la- 
wen a hyfryd yn yr ARGLWYDD : aTr 
rhai uniawn o galon oll, cenwch yn 
llafar. 


PSALM XXXIII. 


1 Bod yn rhaid moliannu Duw, am eî ddaioni, 
6 am ei allu, 12 am eî ragluniaeth. 20 Ar 
Ddwv y mae hyderu. 


Ma HEN 15 y rhai cyf- 
iawn, “yn yr ARGLWYDD: i'r 
rhai uniawn gweddus yw mawl. 

2 Molwch yr ARGLWYDD Ŵr del- 
yn: cenwch iddo â'r nabl, ac âr 
degtant. 

3 “Cenwch iddo ganiad newydd: 
cenwch yn gerddgar, yn soniarus. 

4 Canys uniawn gyw gair yr AR- 
GLWYDD; ai holl weithredoedd a 
wnaed mewn ffyddlondeb. 

5 “Efe a gâr gyfiawnder a barn: 
“o drugaredd yr ARGLWYDD y mae 
y ddaear yn gyflawn. 

6 fTrwy air yr ARGLWYDD y 
gwnaethpwyd y nefoedd; a'u £ holl 
luoedd hwy "trwy yspryd ei enau ef. 

7 iCasglu y mae efe ddyfroedd y 
môr ynghyd megis pentwr: y mae 
yn rhoddi y dyfnderoedd mewn 
trysorau. 

8 Ofned yr holl ddaear yr AR- 
GLWYDD: holl drigolion y byd ar- 
swydant ef. | 

9 Canys “efe a ddywedodd, ac 
Jelly y bu: efe a orchymynodd, a 
hynny a, safodd. 

lO ' Yr ARGLWYDD sydd yn di- 
ddymmu cynghor y cenhedloedd: y 
mae efe yn diddymmu amcanion 
pobloedd. 

ll " Oynghor yr ARGLWYDD a saif 
yn dragywydd ; meddyliau ei galon 
o genhedlaeth i genhedlaeth. 

12 "Gwŷn ei byd y genedl y mae 
yr ARGLWYDD yn DDUW iddi; a'r 
bobl a ddetholodd efe yn etifedd- 
iaeth iddo ei hun. 

13 9Yr ARGLWYDD sydd yn edrych 
i lawr o'r nefoedd : y mae yn gwel- 
ed holl feibion dynion. 

l4 O breswyl ei drigfa yr edrych 
efe ar holl drigolion y ddaear. 

15 Efe a gyd-luniodd eu calon 
hwynt: efe a ddeall eu holl weith- 
redoedd. 

16 P Ni waredir brenhin gan lïaws 





655 


PSALMAU. 





llu: ni ddïangc cadarn trwy ei fawr 
gryfder. 

l7 “Peth ofer yw march i ym- 
wared: ac nid achub efe neb trwy 
ei fawr gryfder. 

18 ' Wele, 4 mae llygad yr AR- 
GLWYDD ar y rhai ai hofnant ef, 
sef *ar y rhai a obeithiant yn ei 
drugaredd ef; 

19 I waredu eu henaid rhag ang- 
au, ac 'i'w cadw yn fyw yn «mser 
newyn. 

20 "Ein henaid sydd yn disgwyl 
am yr ARGLWYDD: “efe yw ein 
porth a'n íarian. 

21 Canys ynddo ef y llawenycha 
ein calon, o herwydd i ni obeithio 
yn ei enw sanctaidd ef. 

22 Bydded dy drugaredd, ARn- 
GLWYDD, arnom ni, megis yr ydym 
yn ymddiried ynot. 


PSALM XXXIV. 


i wneuthur hynny, wrth a brofasa$ efe. 9 
Dedwydd yw y rhaî sydd yn ymddiried yn 


fraint y cyfiawn. 
Psalm Dafydd, pan newidiodd efe ei wedd 
o flaen * Abimelech; yr hwn ai gyrrodd 
- ef ymaith, ac efe a ymadawodd. 


ENDITHIAF *yr ARGLWYDD 


fy ngenau yn wastad. 

9 Yn yr ARGLWYDD y gorfoledda 
fy enaid: Py rhai gostyngedig a 
glywant Ay2, ac a lawenychant. 

3 Mawrygwch yr ARGLWYDD gyd 
â mi; a chyd-ddyrchafwn ei enw ef. 

4 Ceisiais yr ARGLWYDD, ac eíe 
am gwrandawodd; gwaredodd fi 
hefyd o'm holl ofn. 

5 Edrychasant arno, a hwy a 
oleuwyd ; a'u hwynebau ni chywil- 
yddiwyd. 

G6 Y tlawd hwn a lefodd, a'r An- 
GLWYDD a? clybu, ac ai gwared- 
odd o'i holl drallodau. 

7 Angel yr ARGLWYDD Ca gastella 


a'u gwared hwynt. 

8 SHfotEoh a gwelwch mor dda 
yw yr ARGLWYDD: “gwŷn & fyd y 
gwr a ymddiriedo ynddo. 

9 fOfnwch yr ARGLWYDD, ei saint 
ef: canys nid ocs eisieu ar y rhai 
a'i hofnant ef. 

10 £Y mae eisieu a newyn ar y 
llewod ieuaingc: ond y sawl a geis- 
iant yr ARGLWYDD, ni bydd arnynt 
eisieu dim daioni. 

ll Deuwch, blant, gwrandêwch 


1 Dafydd yn clodfori Duw, ac yn annog eraill, 


Nuw. 11 Cynghor â ofn4 Duw. 15 Rhagor- 


bob amser: ei foliant 7ydd yn| 18 


o amgylch y rhai ai hofnant ef, ac | 1 





moliannu Dww. 





ag Ps. 147. 
10, 
Diar.21,5L. 
r Tob 36.7. 
Ps. 34, 15, 
l Petr3,l2, 
aPs.l47.11. 


t Tob 5. 20. 
Ps. 37. 19, 


u Ds, 62.1, 
6. a 130. 6. 
x Ps 115,9, 
10,11. 


2 Achis, 
1 Sam. 21. 
13. 


n Eph. 5. 2D. 
l Thess. 5. 


2 Thess. y 


bh £n 4n M6 


b Ps. 119, 
T4,al42.7, 


c Edrych 
Gen, 92. 
, 2. 
2 Bren. 6. 
17. 
Zech. 9, 8. 


u] Petr2,3. 
e.p 210. 


f Dg. ôl. 23, 


g Job 4, 10, 
11, 





Rhagorfraint y cyfiawn. 














GLWYDD. 

12 “Pwy yw y gwr a chwennych 
fywyd, ac a gôr Aêr ddyddiau, i 
weled daioni? 

13 Cadw dy dafod rhag drwg, ath 
wefusau rhag traethu twyll. 

14 íOilia oddi wrth ddrwg, a gwna 
dda; “ymgais â thangnefedd, a 
dilyn hi. & 

15 !Llygaid yr ARGLWYDD sydd 
ar y cyfiawn: aii glustiau sydd yn 
agored iw llefain hwynt. 

16 mWyneb yr ARGLWYDD sydd 
yn erbyn y rhai a wna ddrwg, ì 
dorri eu coffa oddi ar y ddaear. 

17 Y rhai cyfiawn a lefant; a'r 
ARGLWYDD a glyw, ac a'u gwared 
o'u holl drallodau. . 

18 " Agos yw yr ARGLWYDD at y 
rhai drylliedig o galon; ac efe a 
geidw y rhai briwedig o yspryd. 

19 Aml ddrygau a gatff y cyf- 
iawn: ond yr ARGLWYDD ai gwared 
ef oddi wrthynt oll. 

20 Efe a geidw ei holl esgyrn ef: 
Pni thorrir un o honynt. 

91 «Drygioni a ladd yr annuwiol: 
a'r rhai a gasânt y cyfiawn, a >an- 
rheithir. 

22 Yr ARGLWYDD a wared eneid- 
iau ei weision: a'r rhai oll a ym- 
ddine Bol ynddo ef, nid anrheithir 

í. 


h 1] Petr 3. 
10, 


i Ps, 31.97. 
Es. 1. 16, 
17 


k Heb, 12. 
14. 

ì Job 36. 7. 
Ps, 33. 18. 
1 Petr 8.12, 


m Lef, 17. 
J er. 44.11, 
Amos 9. 4, 


n Ps, ôl. T7. 


P Ioan 19. 
3 


ag Ps, 94, 93, 
9 Neu 


fyddant 
euog. 


PSALM XXXV. 

1 Dafydd yn gweddïo am ddiogelwch îddo eî 
hun, a gwarth i'w elynion: 11 yn achwyn 
rhag y cam a wnaent âg ef. 22 Ac wrth 
hynny, yn annog Duw yn ew herbyn hwy. 


Psalm Dafydd. 


ADLEU ^ fy nadl, ARGLWYDD, 

yn erbyn y rhai a ddadleuant 
i'm herbyn: ymladd â'r rhai a ym- 
laddant â mi. 

2 Ymafael yn y darian a'r astalch, 
a chyfod i'm cymmorth. 

3 Dwg allan y waywffon, ac argaea 
yn erbyn fy erlidwyr: dywed wrth 
fy enaid, Myfi yw dy iachawdwr- 
iaeth. 

4 PCywilyddier a gwaradwydder y 
rhai a geisiant fy enaid : ymchwel- 
er yn eu hol a gwarthâer y sawl a 
fwriadant fy nrygu. 

5 “Byddant fel us o flaen y gwynt: 


b ad. 26. 
Pa, 40, 14 
15, a. 70, 3. 


c Job 21, 18, 
Ps.l 


rs.2.5. |ac angel yr ARGLWYDD yn et her- 
Hos, 13. 3, lid. 
2p1218| 6 Bydded eu ffordd “yn dywyll- 





wch ac yn llithrigfa: ac angel yr 
ARGLWYDD yn eu hymlid. 
7 Canys heb achos y cuddiasant 





U 





656 


PSALMAU. _ Dafydd yn achwyn ar eì elynion. 
arnaf: dysgaf i chwi ofn yr AR- 


' nygasant eu dannedd arnaf. 










eu rhwyd i mi mewn pydew, yr 
hwn heb achos a gloddiasant i'm 
henaid. 

8 Deued arno ddistryw ni wypo; 
“a'i rwyd yr hon a guddiodd, â'i *Ps.7.15, 
dalio: syrthied yn y distryw hwnnw. | a i4L.9. 

9 A llawenycha fy enaid i yn yr) ^^ 
ARGLWYDD: efe a ymhyfryda yn ei 
a yd wrnel) ef. 

10 'Fy holl esgyrn a ddywedant, ; f Edrych 
O ARGLWYDD, pwy sydd el tydi, | F&5-& 
yn gwaredu y tlawd rhag yr hwn a 
fyddo trech nag ef; y truan hefyd 
a'r tlawd, rhag y neb a'i hyspeilio? 

1l Tystion gau a gyfodasant: hol- 
asant i mi yr hyn nis gwn oddi wrtho, 

12 £ Talasant i mi ddrwg dros dda, 
4 * yspeilio fy enaid. 

13 A minnau, ^pan glafychent 
hwy, oeddwn â'm gwisg o sachlen: 
*$gostyngais fy enaid âg ympryd, 
am igweddi a ddychwelodd i'm 








E Ps, 38, 20, 
a 109. 3, 5. 
Heb 


2 Heb. 
ddîfuddio. 





h Job 90. 25. 
M8, 69. 10, 
1]. 


$ Neu, 
cystuddiais. 





î Matt. 10. 

mynwes fy hun, Yn 

14 * Ymddygais fel je buasai yn |Hee 
gyfaill, mew yn frawd i mi: ymos- | heir 
tyngais mewn galarwisg, fel un yn; 
galaru am eî fam. 

15 Ond ymlawenhasant hwy yn fy 
5adfyd i, ac ymgasglasant: Ee, ym- |5 Hen. 


nghloffni, 


gasglodd efryddion yn fy erbyn, ac | Ps.38.17. 
nis gwyddwn ; rhwygasant /f, ac ni "gab 
pheidient. 

16 Ym mysg y gwatwarwyr rhag- 
rithiol mewn gwleddoedd, !ysgyr- |!Ps 57.12 


17 Arglwydd, "pa hyd yr edrychi m Hab.1. 
di ar hyn? gwared fy enaid rhag| 
eu distryw hwynt, "fy unig emaêd "Ps 22.20 
rhac y llewod. 





o Ps, 22. 25, 





18 9Mi a'th glodforaf yn y gyn- 
nulleidfa fawr: moliannaf di ym| mann n! 
mhlith pobl *lawer. eth | 





y sawl Pa'm casânt yn ddïachos, mac 
3 amneidiant â llygad. 

20 Gan nad ymddiddanant yn 
dangnefeddus; eithr dychymmyg- 
ant eiriau dichellgar yn erbyn y 
rhai llonydd yn y tir. 

21 Lledasant eu safn arnaf, gan 
ddywedyd, "Ha, ha, gwelodd ein rPs50.15. 
llygad. a.T0. 3. 

22 Gwelaist A472, ARGLWYDD: "na |"Ps 63.1. 
thaw dithau; nac ymbellhâ oddi 
wrthyf, O ARGLWYDD. 

93 *Cyfod, a deffro i'm barn, sef Ps 4.23. 
i'm dadl, fy NUw a'm Harglwydd. 

94 Barn fi, ARGLWYDD fy NUW, 
yn ol dy gyfiawnder; ac na lawen- 
hânt o'm plegid. 


a109.3, | 

a l19. 1€1. 

Galar.82.52, 
loanl5.25,! 

GDiar, 6.13. 
a l0. 10, 














Blin gyflwr yr annuwiol. 


—>pveeo.o so _.Ŵ,,____Ô_ÎÂ^AÂÂÔÂÔ_^______5__55_Ô5,,_,,,,,,,,,,, 2. 2 Ê/ÊŴ”ŴŴ.. Ŵ.ee Ŵ__e_ 


x Ps. 109. 
29. a. 132. 
18, 


7 Ps. 149, â, 


a Rhuf. 3, 
18, 


b Deut. 29, 
1 


16. 
Mic, 2. 1, 


d Ps, 57. 10, 
a lOS, 4 


1 Job 20.17. 
Dat, 22, 1, 





Fa | wch y dïodi h 


25 Na ddywedant yn eu calon, 
O ein *gwŷnfyd: na ddywedant, 
Llyngcasom ef. 

26 " Cywilyddier a. gwaradwydder 
hwy i gyd, y rhai sydd lawen am 

nprygfyd: *gwisger â gwarth ac 
â chywilydd y rhaì a ymfawrygant 
ïm herbyn. 

27 Caned a llawenyched y rhai a 
hoffant fy nghyfiawnder: dywedant 
hefyd yn wastad, Mawryger yr AR- 
GLWYDD, J yr hwn a gâr lwyddiant 
ei was. 

28 Fy nhafod innau a lefara am 
dy gyfiawnder a/th foliant ar hyd 
y dydd, 

PSALM XXXVL 
1 Blin gyflwr yr annuwiol. 5 Godidowgrwydd 


trugaredd. Duw. 10 Dafydd yn gweddïo 
am fjafr â blant Duw. 


I'r Pencerdd, Psalm Dafydd gwas yr 
ARGLWYDD. 
MAE anwiredd yr annuwiol 
yn dywedyd o fewn fy nghal- 
on, 2nad oes ofn DUW o flaen ei 
lygaid ef. 

2 O herwydd Pymwenhieithio y 
mae efe iddo ei hun yn ei olwg 
ei hunan, “nes cael ei anwiredd 
$yn atgas. 

3 Geiriau ei enau ydyn£ anwiredd 
a thwyll: peidiodd â bod yn gall ì 
wneuthur daioni. 

4 *c Anwiredd a ddychymmyg efe 
ar ei wely: efe ai gesyd ei hun 
ar ffordd nid yw dda; nid ffiaidd 
ganddo ddrygioni. 

5 1Dy drugaredd, ARGLWYDD, 
sydd hyd y nefoedd, a'th wirionedd 
hyd y cymmylau. 

6 Fel mynyddoedd * cedyrn 1 mae 


.|dy gyfiawnder ; * dyfnder mawr 4 


dy farnedigaethau : dyn ac anifail 


20. |& gedwi di, ARGLWYDD. 


7 Mor werthfawr yw dy drugar- 
edd, O Dpuw! am hynny yr ym- 
ddiried meibion dynion dan gys- 
god dy adenydd. 

8 92 Llawn-ddigonir hwynt â bras- 
der dy dŷ; ac !âg afon dy hyfryd- 
wynt. 

9 Canys gyd â thi y mae ffynnon y 
bywyd: yn dy oleuni di y gwelwn 
oleuni. 

10 Estyn dy drugaredd i'r rhai 
ath adwaenant, a'th gyfiawnder i'r 
rhai uniawn o galon. 

11 Na ddeued troed balchder i'm 
herbyn: na syfled llaw yr annuw- 
iol fi. 

12 Yno y syrthiodd gweithwyr an- 


657 


PSALMAU. 


wiredd: gwthiwyd hwynt i lawr, 
ac ni allant gyfodi. 


PSALM XXXVII. 
Dafydd yn annog â amynedd, ac î hyderu ar 
Dduw, o herwydd y rhagor sydd rhwng cyflwr 
y duwiol a'r annuwiol. 


Psalm Dafydd. 


Dafydd yn annog 4 amynedd. 


AC *ymddigia o herwydd y rhai ^r«74.8. | 


drygionus, ac na chenfigenna. 


wrth y rhai a wnant anwiredd. 

2 Canys yn ebrwydd y torrir hwynt, 
i'r llawr fel glaswellt, ac y gwywant 
fel gwyrdd-lysiau. 

3 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a 
gwna dda; felly y trigi yn y tir, a 
thi a borthir yn ddïau. 

4 Ymddigrifa hefyd yn yr An- 
GLWYDD; ac efe a ddyry i ti ddy- 
muniadau dy galon. 

5 PTreigla dy ffordd ar yr AR- 
GLWYDD, ac ymddiried ynddo; ac 
efe a'? dwg ìi ben. 

6 Efe a ddwg allan dy gyfiawnder 
cr goleuni, a'th farn “fel hanner 

d. 


7 Distawa yn yr ARGLWYDD, a 
disgwyl wrtho: nac ymddigia o 
herwydd yr hwn a lwyddo gan- 
ddo ei ffordd, wrth y gwr sydd yn 
gwneuthur e4 ddrwg amcanion. 

9 Paid â digofaint, a gâd ymaith 
gynddaredd : 4nac ymddigia er dim 
i wneuthur drwg. 

9 Canys torrir ymaith y drwg 
ddynion: ond y rhai a ddisgwyliant 
wrth yr ARGLWYDD, hwynt-hwy a 
etifeddant y tìr. 

10 Canys etto ychydigyn, ac ni 


iar. 29. 
17.a 24.1, 
19, 


1 Petr 5.7. 


cJobll.17. 


d Pe. £3. 3.. 
Eph. â. 26. 


: y'n : $ | e Job 7. 10. 
welir yr annuwiol : a “thi a edrychi |* Job T. 


am eì le ef, ac ni bydd dêm o 
hono. 


ll fEithr y rhai gostyngedig a eti- Matt. 5. 5. 


feddant y ddaear; ac a ymhyfryd- 
ant gan lïaws tangnefedd. 

12 Yr annuwiol a amcana yn er- 
byn y cyfiawn, ac £a ysgyrnyga ei 
ddannedd arno. 

13 . Yr ARGLWYDD a chwardd am 
ei ben ef: canys gwel fod ei ddydd 
ar ddyfod. 

14 Yr annuwiolion a dynnasant eu 
cleddyf, ac a annelasant eu bwa, i 
fwrw i lawr y tlawd a'r anghenog, 
ac i ladd y rhai uniawn ew ffordd. 

15 ! Eu cleddyf a â yn eu calon eu 
hunain, a'u bwâdau a ddryllir. 

16 Gwell yw yr ychydig sydd gan 
y cyfiawn na mawr olud annuwiol- 
ion lawer. 

17 Canys “breichiau yr annuwiol- 


E& Ps, 35, 16. 


h Ps. 2, â. 


í Mic. 6. 6. 


k Job 8. 15, 
Ps. 10, 15. 


Ezec. 80. 


| 21, &c. 





Cyflwr y duwiol a'r annuwiol. 


î Job 5, 20, 
Pa. 33, 19. 


2 Heb. 
gnwerth- 
Jawrowg- 
rwydd. 


m Pa. ll2, 
5, 9. 


$ Neu, 
eicrhdâ. 


n Ps. 34,19, 


9 Cor. 4, 9. 


o Job 15.23. 
Ps. 59. 15, 


g Ps. 34,14, 


E Pas, 21. 10. 


sDiar.2.2l. 


$ Deut. 6. 6. 
40, 


8. * w 

a 119, 98, 

Es. 51,17. 
5 Neu 

gerdded- 
$aid, 


u Ps, ôl. 8, 
x Job 5. 9. 


gwyrddlas 


n tyfu o 
ono es 
hun. 





ion a dorrir: ond yr ARGLWYDD a | a mi a'i ceisiais, ac nid oedd i'w. 


nnal y rhai cyfiawn. 
“Ìs ar ida Eb, a edwyn ddydd- 
iau y rhai perffaith: a'u hetifedd- 
iaeth hwy fydd yn dragywydd. 

19 Nis gwaradwyddir hwy yn am- 
ser drygfyd: ac ! yn amser newyn 
y eânt ddigon. 

20 Eithr collir yr annuwiolion, a 
gelynion yr ARGLWYDD fel *bras- 
der ŵyn a ddiflannant: yn fwg y 
diflannant hwy. 

91 Yr annuwiol a echwyna, ac ni 


thâl adref: ond y "cyfiawn sydd 


drugarog, ac yn rhoddi. 

92 Canys y rhai a fendigo efe, a 
etifeddant y tir; a'z rhai a_fell- 
dithio efe, a dorrir ymaith. 

93 Yr ARGLWYDD a *fforddia 
gerddediad gwr da: a da fydd 
ganddo ei ffordd ef. 

24 "Er iddo gwympo, ni lwyr- 


fwrir ef i lawr : canys yr ARGLWYDD 


sydd yn ei gynnal e/ â'i law. 

95 Mi a fâm ieuangc, ac yr ydwyf 
yn hen; etto ni welais y cyfiawn 
wedi ei adu, na'i had “yn cardotta 
bara. 

26 *PBob amser 4 mae efe yn 


5 drugarog, ac yn rhoddi benthyg; 


a'i had a fendithir. 

97 «Cilia di oddi wrth ddrwg, a 
gwna dda; a chyfannedda yn dra- 
gywydd. 

28 Canys yr ARGLWYDD a gâr 
farn, ac ni edy ei saint; cedwir 
hwynt yn dragywydd: ond 'had 
yr annuwiol a dorrir ymaith. 

29 * Y rhai cyfiawn a_etiïeddant y 
ddaear, ac a breswyliant ynddi yn 
dragywydd. 

30 Genau y cyfiawn a_ fynega 
ddoethineb, a'i dafod a draetha 
farn. 

31 *Deddf ei DDUW sydd yn ei 
galon ef; a'i * gamrau ni lithrant. 

32 Yr annuwiol a wylia ar y cyf- 
iawn, ac a gais ei ladd ef. 

33 Ni âd yr ARGLWYDD ef yn ei 
law ef, ac ni âd ef yn euog pan ei 
barner. 

34 Gobeithia yn yr ARGLWYDD, a 
chadw ei ffordd ef, ac efe ath 
ddyrchafa fel yr etifeddech y tir: 
"pan ddifether yr annuwiolion, ti 
a'i gweli. 

35 * Gwelais yr annuwiol yn gad- 


* Nen, pren | aTn, (- yn frigog fel $y lÌawryf 


gwyrdd. 
36 Er hynny efe a aeth ymaith, 
ac wele, nid oedd mwy o hono: 


658 


PSALMAU. 


Dafydd yn erfyn ar Dduw 


gael. 

37 Ystyr y perffaith, ac edrych ar, 
yr uniawn: canys diwedd y gwr 
hwnnw fydd tangnefedd. 

38 Ond y troseddwyr a gyd-ddis- 
trywir: diwedd yr annuwiolion a 
dorrir ymaith. j 

39 A iachawdwriaeth y cyfiawn 
sydd oddi wrth yr ARGLWYDD : efe 
yw eu nerth yn amser trallod. 

40 7 A'r ARGLWYDD a'u cymmorth |r | 
hwynt, ac a'u gwared: efe a'u gwar- 
ed hwynt rhag yr annuwiolion, ac 
au ceidw hwynt, am iddynt ym- 
ddiried ynddo. 

PSALM XXXVIII 

Dafydd yn erfyn ar Dduw dosturio wrth eî 


dostur gyflwr ef. 
Psalm Dafydd, * er coffa, a Ps,70. tit!, 
HODWO'I na ? cherydda fi yn jb Ps.6.1. 
dy lid : ac na chospa fi yn dy 
ddigllonedd. 

2 Canys “y mae dy saethau y'nglŷn |*Jo6.4. 
ynof, a'th law yn drom arnaf. 

3 Nid oes iechyd yn fy nghnawd, 

o herwydd dy ddigllonedd; “ac nid !4 Ps6.2. 
oes heddwch i'm hesgyrn, oblegid 
fy mhechod. 

4 Canys *fy nghamweddau a aeth- 
ant dros fy mhen: megis baich 
trwm y maent yn rhy drwm i mi. 

5 Fy nghleisiau a bydrasant ac a 
lygrasant, gan fy ynfydrwydd. 

6 Crymmwyd a darostyngwyd íi 
yn ddirfawr: fbeunydd yr ydwyf |'Jct30.28. 
yn myned yn alarus. a â2, 9. 

7 Canys fy lwynau a lanwyd o|*** 
flieidd-glwyf; ac nid oes iechyd yn 
fy nghnawd. 

8 Gwanhawyd, a drylliwyd fi yn 
dra-mawr: “rhuais gan aflonydd- 
wch fy nghalon. 

9 O'th fìaen di, ARGLWYDD, 4 mae 
fy holl ddymuniad ; ac ni chuddiwyd 
fy uchenaid oddi wrthyt. 

10 Fy nghalon sydd yn llammu; 
fy nerth am gadawodd; a ^llew- 
yrch fy llygaid nid gy chwaith 
gennyf. | 

11 / Fy ngharedigion a'm cyfeillion j! P».31. 11. 
*a safent oddi ar gyfer fy “mhla; *Iuc1e. 
a'm “cyfneseifiaid a safent o hirbell. |s ner. 

12 Y rhai hefyd a geisient fy ein- |,'eo 
ioes, a osodasant faglau ; a'r rhai a, mudogion. 
geisient fy niwed, a draethent an- 
wireddau, ac a ddychymmygent 
ddichellion ar hyd y dydd. | 


6 Ezra 9, 6. 
le], eg), Han. 





g Job 3, 24. 
Es, ô0. 11, 


& Daz6: 7. 
a os, 9, 





13 A minnau fel byddar ni chlywn; Mr 
eithr " oeddwn îel mudan heb agor- ! cla 


yd ei enau. 8. 











dosturio wrth ei gyflwr. 





14 Felly yr oeddwn fel gwr ni 
chlywai, ac heb argyhoeddion yn ei 
enau. 

15 O herwydd i mi obeithio ynot, 
ARGLWYDD; ti, ARGLWYDD fy NUW, 
a *wrandewi, 

16 Canys dywedais, Gwrando fi, 
rhag llawenychu o honynt im her- 
byn: pan lithrai fy nhroed, ym- 
fawrygent i'm herbyn. 

17 Canys parod wy/ i " gloffi, am 













































4 Neu, 
attebi. 


n Ps, 55. 15. 


18 Dïau y mynegaf fy anwir- 
edd, ac y pryderaf o herwydd fy 
mhechod. 

19 Ac y mae fy ngelynion yn fyw, 
ac yn gedyrn: amlhawyd hefyd y 
rhai a'm casânt ar gam. 

20 A'r rhai *a dalant ddrwg dros 
dda, a'm gwrthwynebant; Pam fy 
mod yn dilyn daioni. 

91 Na âd fi, O ARGLwYDD: fy 
Nuw, nac ymbellhâ oddi wrthyf. 

22 Brysia i'm cymmorth, O AR- 
GLWYDD fy iachawdwriaeth. 


PSALM XXXIX. 

1 Gofal Dafydd am eî feddyliau: â ystyried 
fyrred, ac ofered oes dyn: Tl parch barned- 
igaelhau Duw, Í0 a gweddî, yn jrwyno eî 
annïoddefgarwch ef. 

Psalm Dafydd i'r Pencerdd, sef i *Jeduthun. 

YWEDAIS, Cadwaf fy ffyrdd, 

rhag pechu â'm tafod: cadwaf 
ffrwyn yn fy ngenau, tra fyddo yr 
annuwiol yn fy ngolwg. 

2 Tewais yn ddistaw, ŵe, tewais â 
daioni; a'm dolur a gyffrôdd. 

3 Gwresogodd fy nghalon o'm 
mewn: tra yr oeddwn yn myfyrio, 
ennynodd tân, a mi a leferais â'm 
tafod. 

4 ARGLWYDD, P pâr i mi wybod fy 
niwedd, a pheth yw mesur fy nydd- 
iau ; feb y gwypwyf “o ba. oedran y 
byddaf îi. 

5 Wele, gwnaethost fy nyddiau 
Jel dyrnfedd; “a'm heinioes sydd 
megis diddym yn dy olwg di: 
â dïau mai cwbl wagedd gyw pob 
dyn, pan fo *ar y goreu. Selah. 

6 Dyn yn ddïau sydd yn rhodio 
mewn * cysgod, ac yn ymdrafferthu 
yn ofer: “efe a dyrra olud, ac nis 
gŵyr pwy â'i casgl. 

7 Ac yn awr beth a ddisgwyliaf, 
O ARGLWYDD? fy ngobaith sydd 
ynot ti. 

8 Gwared fi o'm holl gamweddau ; 
ac na osod fi yn waradwydd i'r 


o Ps. 95 12, 


P Edrych 
1 foan 9. 


12. 
1 Petr 3, 
1 


Pa OZ, 
a 77, titl, 


b Ps. 90, 12. 
a 119, 84, 


2 Neu, 
mor /freuol 
ydwyf. 


3 Heb. wedi 
ymsefydlu. 
4lIeb. eilun. 


e Job 27. 17. 


f Job 40. 4, 
Pa. 38. 13, 


yd. 
9 fEuthum yn fud, ac nid agorais 


PSALMAU. 


dolur sydd ger fy mron yn wastad. . 





fy ngenau: canys ti a wnaethost 


yn. 
10 “Tyn dy bla oddi wrthyf: gan 
$ ddyrnod dy law y darfum i. 


ll Pan gospit ddyn â cheryddon |; 


am anwiredd, “* dattodit fel gwyfyn 





Ufudd-dod yn well nag aberth. 


8 Job 9. 24, 
a Uo 2N 


ei ardderchowgrwydd ef: ! gwagedd | a13.> 


yn ddïau yw pob dyn. Selah. 
12 Gwrando fy ngweddi, An- 


GLWYDD, a chlyw fy llef; na thaw| 2 
wrth fy wylofain: canys “ymdeith-| 2 
ydd ydwyf gyd â thi, ac alltud, 'fel 1 


fy holl dadau. 


15 
13 “Paid â mi, fel y cryfhawyf cyn 


fy myned, ac na byddwyf mwy. 


PSALM XL. 


1 Y llê sydd o hyderu ar Dduw. 6 Ufudd- 
dod, yw yr aberth goreu. 11 Drygau Dafydd 
yn peri iddo weddïo yn daerach. 


I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
ISGWYLIAIS *yn ddyfal am 
yr ARGLWYDD; ac efe a ym- 

ostyngodd attaf, ac a glybu fy llef- 


ain. 

2 Cyfododd fi hefyd o'r pydew 
erchyll, allan o'r *pridd tomlyd; 
ac a osododd fy nhraed ar graig, 
gan hwylio fy ngherddediad. 

3 A rhoddodd yn fy ngenau ganiad 
newydd o foliant in Duw ni: lla- 
wer a welant A47, ac a ofnant, ac a 
ymddiriedant yn y» ARGLWYDD. 

4 Gwŷn e fyd y gwr a osodo yr 
ARGLWYDD yn ymddiried iddo; ac 


2 Heb. gan 
ddisgwyl. 


3 Heb. 
(rwst. 
a Ps. 60. 2. 


ni thry at feilchion, nac at y rhai â|. 


ŵyrant at gelwydd. 
5 P Llïosog y gwnaethost ti, O AR- 


GLWYDD fy NUW, dy ryfeddodau, | ì 


a'th amcanion tu ag attom : ni ellir 


yn drefnus eu cyfrif hwyntiti: pej 


mynegwn, a phe traethwn hwynt, 
amlach ydynt nag y gellir eu rhifo. 
6 “Aberth ac offrwm nid ewyll- 


ysiaisb; *agoraisb fy nghlustiau: P: 


poeth-offrwm a phech-aberth nis 
gofynaist. 

7 Yna y dywedais, Wele yr ydwyf 
yn dyfod : > yn rhol y llyfr yr ysgrif- 
enwyd am danaf. 

8 îDa gennyf wneuthur dy ewyll- 


ys, O fy Nuw : *a'th gyfraith sydd | ; 


$ o fewn fy nghalon. 


9 fPregethais gyfiawnder yn yl 


gynnulleidfa fawr: wele, nid attel- 
iais fy ngwefusau; ti, ARGLWYDD, 
ai gwyddost. 

10 Ni chuddiais dy gyfiawnder o 
fewn fy nghalon ; traethais dy ffydd- 
loneb, a'th iachawdwriaeth : ni chel- | 
ais dy drugaredd na'th wirionedd 
yn y gynnulleidfa lïosog. 


| 





f Ps. 35, 18. 





Gofal Dww dros y tlawd. 


E Ps.43.3. 
(i if GY 
a 6l,. 


h Ps, 38. 4. 


T Heb. 
y'm gwrth- 


l Ps. 35. 4 
26. a'70. 3. 
aTl.13. 


a Diar, 14, 
21. 


2 Neu, 7 
llesg, neu, 
y claf. 

$ Heb. 
nydd 
drwg. 


4 Heb. (roi. 


sHcp. peth. chymmygant ddrwg i mi. 


Tr U 
neu, Beliul, 


.1, Î GLWYDD, 


ll Tithau, ARGLWYDD, nac a6tal 
dy drugareddau oddi wrthyf: 
5cadwed dy drugaredd a'th wirion- 
edd fi byth. 

12 Canys drygau annifeiriol a'm 
cylchynasant o amgylch: _^ fy 
mhechodau am daliasant, fel na 
allwn edrych i fynu : amlach ydynt 
na gwallt fy mhen; am hynny ''y 
pallodd fy nghalon gennyf. 

13 ERhynged bodd i ti, AR- 
fy ngwaredu: brysia, 
ARGLWYDD, i'm cymmorth. 

14 !Cyd-gywilyddier a gwarad- 
wydder y rhai a geisiant fy einioes 
i'w difetha; gyrrer yn eu hol a 
chywilyddier y rhai a ewyllysiant 
I mi ddrwg. 

15 Anrheithier hwynt yn wobr am 
eu gwaradwydd, y rhai a ddywed- 
ant wrthyf, Ha, ha. 

16 Llawenyched ac ymhyfryded 
ynot ti y rhai oll a'th geisiant: dy- 
weded y rhai a garant dy iachawd- 
wriaeth bob amser, Mawryger yr 
ARGLWYDD. 

17 Ond yr wyf fi yn dlawd ac yn 
anghenus; eíí0 yr ARGLWYDD 8a 
feddwl am danaf: fy nghymmorth 
am gwaredydd ydwyt ti; fy Nuw, 
na hir drig. 

PSALM XLI. 

1 Gofal Duw drosy tllawd. 4 Dafydd yn 
cwyno rhag brad eî elynion; 10 yn cilio al 
Ddww am gymmorth. 

I'r Pencerdd, Psalm Dafydd, 
WYN »*6 fyd a_ ystyria wrth 
2y tlawd: yr ARGLWYDD ai 
gwared ef yn * amser adfyd. 

2 Yr ARGLWYDD ai ceidw, ac a'i 
bywhâ; gwynfydedig fydd ar y 
ddaear: na ddod dithau ef wrth 
ewyllys ei elynion. 

3 Yr ARGLWYDD aì nertha ef ar 
ei glaf wely: *cyweiri ei holl wely 
ef yn ei glefyd. 

4 Mi a ddywedais, ARGLWYDD, 
trugarhâ wrthyf: iachâ fy enaid; 
canys pechais i'th erbyn. 

5 Fy ngelynion a lefarant ddrwg 
am danaf, gam ddywedyd, Pa bryd 
y bydd efe farw, ac y derfydd am 
ei enw ef? 

6 Ac os daw i'm hedrych, efe a 
ddywed gelwydd; ei galon a gasgl 
atti anwiredd: pam êl allan, efe a'4 
traetha. 

7 Fy holl gaseion a gyd-hustyng- 
ant i'm herbyn: yn fy erbyn y dy- 


8 SAflwydd, a lŷn 


560 


meddant, 


PSALMAU. 


wrtho: a chan ei fod yn gorwedd, 
ni chyfyd m 


9 ? Hefyd y gwr oedd $ anwyl gen- |”; 


nyf, yr hwn yr ymddiriedais iddo, 
cac a fwyttaodd fy mara, a.“ ddyrch- 
afodd e$ sawdl i'm herbyn. 

lO Eithr ti, ARGLWYDD, trugarhâ 
wrthyf; a chyfod fi, fel y talwyf 
iddynt. 

ll Wrth hyn y gwn hoffi o honot 
fi, am na chaiff fy ngelyn orfoleddu 
i'm herbyn. 

12 Ond am danaf fi, yn fy mher- 
ffeithrwydd y'm cynheli, ac y'm 
gosodi ger dy fron yn dragywydd. 

13 Bendigedig fyddo ARGLWYDD 
DpuUw Israel, o dra ddoldeb a 
hyd dragywyddoldeb. Amen, ac 
Amen. 


PSALM XLII. 

1 Zêl Dafydd 4 weddïo Duw yn eî deml. 5 Y 
mae yn cynhyrfu eî enaid $ roi eî oglud ar 
Dduw, 

I'r Pencerdd, ? Maschil, ìi feibion * Corah. 

Ac y brefa yr hydd am yr afon- 

ydd dyfroedd, felly yr hiraetha 
fy enaid am danat ti, O Dpuw. 


2 PSychedig yw fy enaid am|: 


DpuUw, am “y Duw byw: pa bryd 


Goglud Dafydd ar Ddwv. 


6 Heb. hedd- 
vch $ mi. 

c Ioan 13, 
18 


T7 Heb. 
Jfawr- 


1029. 


Neu, 
Psalm yn 
rhoddi 
athranuw- 
iaeth meib- 
ion Corah. 


y deuaf ac yr ymddangosaf ger|nêi.? 


| bron Duw ? 


3 1Fy nagrau oedd fwyd i mi 


d Ps. $0. 5, 
a l02,9, 


ddydd a nos, *tra dywedant wrthyf | e aa. 10. 


bob dydd, Pa le y ;ae dy Duw ? 

4 fTywalltwn fy enaid ynof, pan 
gofiwn hynny: canys aethwn gyd 
âr gynnulleidfa, “cerddwn gyd â 
hwynt i dŷ DDUw, mewn sain cân 
a moliant, /e4 tyrfa yn cadw gwyl. 

5 h Paham, fy enaid, * y'th ddaros- 
tyngir, ac yr ymderfysgi ynof? go- 
beithia yn NUw: oblegid molian- 
naf ef etto, * am iachawdwriaeth ei 
wynebpryd. 

6 Fy Nuw, fy enaid a ymddaros- 
twng ynof: am hynny y cofiaf di, o 
dir yr Iorddonen, ar Hermoniaid, 
5 o fryn Misar. 

7 !Dyfnder a eilw ar ddyfnder, 
wrth swn dy bistylloedd di: “dy 
holl donnau a'th lifeiriaint a aeth- 
ant drosof fi. 

8 Etto yr ARGLWYDD 'a orchy- 
myn ei drugaredd liw dydd, ai 
gân fydd gyd â mi mliw nos; sef 
gweddi ar Dpuw fy einioes. 

9 Dywedaf wrth Dpuw fy nghraig, 
Paham yr anghofiaist fi? paham " y 
rhodiaf yn alarus trwy orthrymder 
y gelyn? 

10 Megis â * chleddyf yn fy esgyrn 


Ps.79.1 
f Job 30. 16. 


& Es, 30. 29. 


h Ps, 43. 6, 
3 Heb, 
yr ym- 
grymmu. 


4 Neu, 
iachawd- 
wriaeth 
yw êl wyn- 
ebpryd. 


6 o'r bryn 
bychan. 
i Jer. 4, 20. 


Ezec, 1.26. |: 


k ]'g, 88. T. 
Jonah 2. 3. 


ì Lef, 25.21. 
Deut, 28. 8, 
Ps, 193, 3. 

m Job 35. 
10. 

Vs. 68. 6, 
a 149, 5. 


n Ps, 38, 6. 


6 Neu, 
lladdiad. 





Yr eglwys yn cwyno 


9 ad. 3, 
Joel 2, ìT. 
h Mic.7. 10, 


1023. 


a Ps. 42, 9, 


b Ps, 40, 11, 
a 57.3. 


y mae fy ngwrthwynebwyr yn fy 
ngwaradwyddo, *pan ddywedant 
wrthyf bob dydd, Pa le y mae dy 
Dpuw 

11 Paham y'th ddarostyngir, fy 
enaid? a phaham y terfysgi ynof? 
ymddiried yn NUW: canys etto y 
moliannaf ef, sef iachawdwriaeth fy 
wyneb, a'm Duw. 


PSALM XLIII. 


1 Dafydd yn gweddïo am gael eî ddwyn dra- 
chefn â'r deml; ac yn addaw gwasanaethu 
Duw yn llawen: 5 yn cynhyrfu eî enaid â 
ymddiried yn Nuw. 


ARN fi, O Dpuw, a dadleu fy 

nadl yn erbyn y genhedlaeth 
annhrugarog: gwared fi rhag y 
dyn twyllodrus ac anghyfiawn. 

2 Canys ti yw Duw fy nerth : pa- 
ham y'm bwri ymaith? *paham yr 
âf yn alarus trwy orthrymder y 
gelyn * 

3 PAnfon dy oleuni ath wirion- 
edd: tywysant hwy fi; ac arwein- 


|iant fi i fynydd dy sancteiddrwydd, 


c Ps, 42, 5, 
11. 


a Exod, 12, 
Ps. T8. 55, 
a, 80, 8. 


2 gyrraist 
ymaith. 
b Deut, 8. 


JW 
Jos, 24, 12, 


c Deut, 4, 
ac 


d Ps, 74, 12, 


ac i'th bebyll. 

4 Yna yr âf at allor Duw, at 
Dpuw hyfrydwch fy ngorfoledd; 
a mi a'th foliannaf ar y delyn, O 
Dpuw, fy Nuw. 

5 “Paham y'th ddarostyngir, fy 
enaid? a phaham y ferfysgi "ynof? 
gobeithia yn NUW; canys etto y 
moliannaf ef, sef iachawdwriaeth fy 
wyneb, am Duw. 


PSALM XLIV. 


1 Yr eglwys, wrth gofio daion4 Duw lu ag alli 
o'r blaen, T yn cwyno rhag eî drygfyd pre- 
sennol; ÎT yn dangos eî phurdeb, 24 ac yn 
gweddïo yn ddifrif am gymmorth. 


I'r Pencerdd, ì feibion Corah, Maschil. 


UW, clywsom â'n clustiau, ein 

tadau a fynegasant i ni, y 

weithred a wnaethost yn eu hamser 
hwynt, yn y dyddiau gynt. 

2»Ti â'th law a yrraist allan y 
cenhedloedd, ac a'u plennaist hwy- 
thau; ti a ddrygaist y bobloedd, 
ac a'u “cynnyddaist hwythau. 

3 Canys Pnid â'u cleddyf eu hun y 
goresgynasant y tir, nid eu braich 
a barodd iachawdwriaeth iddynt; 
eithr dy ddeheulaw di, a'th fraich, 
a llewyrch dy wyneb, <o herwydd i 
ti eu hoffi hwynt. 

4 “Ti, DDUuw, yw fy Mrenhin: 
gorchymyn iachawdwriaeth i Jacob. 

5 Ynot ti y cilgwthiwn ni ein gel- 
ynion: yn dy enw di y sathrwn y 
rhai a gyfodant i'n herbyn. 


PSALMAU. 


rhag ei drygfryd. 


6 O herwydd “nid yn fy mwa |* Pe 33.16. 
yr ymddiriedaf; nid fy nghleddyf 
chwaith a'm hachub. 

7 Eithr ti a'n hachubaist ni oddi 
wrth ein gwrthwynebwyr, ac a wa- 
radwyddaist ein caseion. 

8 Yn Nuw yr ymffrostiwn trwy y 
dydd; am a glodforwn dy enw yn 
dragywydd. Selah. 

9 Ond ffi a'n bwriaist ni ymaith, 
ac a'n gwaradwyddaist; ac nid wyt 
yn myned allan gyd â'n lluoedd. 

10 Gwnaethost i ni droi yn ol oddi 
wrth y gelyn: a'n caseion a an- 
rheithiasant iddynt eu hun. 

ll SRhoddaist ni fel defaid i'w 
bwytta; a gwasgeraist ni ym mysg 
y cenhedloedd. 

12 F Gwerthaist dy bobl heb * elw, 
ac ni chwanegaist dy olud ou 
gwerth hwynt. 

13 ! Gosodaist ni yn warthrudd i'n 
cymmydogion, yn watwargerdd ac 
Hm WYN i'r rhai ydynt o'n ham- 
gylch. 

14 EGosodaist ni yn ddïareb ym 
mysg y cenhedloedd, !yn rhai i ys- 
gwyd pen arnynt ym mysg y bobl- 
oedd. 


f Ps. 60.1, 
10.2 74.L 


a 89, 88, 
al(8.11. 


£ Rhuf. 8, 
36. 


— 62, 9, 
Jer, 15. 13, 

3 Heb. olud. 

i Dout, 23, 
SY 


Ps, 79. 4, 
& 80, 6, 


k Jer. 24. 9. | 
12 Bren. 19, 
2l. 

Job 16. 4, 
Pa. 2 dc 

15 Fy ngwarthrudd sydd beunydd 
ger fy mron, a chywilydd fy wyneb 
a'm tôdd : 

16 Gan lais y gwarthruddwr ar 
cablwr; o herwydd "y gelyn a'r 
ymddïalwr. 

17 Hyn oll a ddaeth arnom; etto 
ni'th anghofiasom di, ac ni buom; 
anffyddlawn yn dy gyfammod. 

18 Ni throdd ein calon yn e hol, 
ac nid aeth ein cerddediad allan 
o'th lwybr di; 

19 Er i ti ein curo yn "nhrigfa 
dreigiau, a thoì drosom â * chysgod 
angau. 

20 Os anghofiasom enw ein Duw, 
neu Pestyn ein dwylaw at Dduw 
dïeithr : 

91 4 Oni chwilia Duw hyn allan? 
canys efe a ŵyr ddirgeloedd y galon. 

92 Iê, 'er dy fwyn di y'n lleddir 
beunydd ; cyfrifir ni fel defaid i'w 
lladd. 

23 * Deffro, paham y cysgi, O AR-'Ps'e | 
GLWYDD? cyfod, na fwrw 244 ymaith | 259 4,5. 
yn dragywydd. | 

24 Paham y cuddi dy wynebî ac 
yr anghofi ein cystudd an gor- 
thrymder ? 

25 Canys “gostyngwyd ein henaid |*Ds 119 
ir llwch: glynodd ein bol wrth y 
ddaear. 


mPps$2 | 


nEs. 34,13, | 
Gì, atb)» Tic 
oPs, 29.4. | 


PJobll.13. 
Ps, 68. ôl, 
aJobs3l.l4, 


r Rhuf, $, 
20. 


5 Ps. 7. 6, 
a 2 








b6l 


— Mawrhydi teyrnas Orist. 

















26 Cyfod yn gynnorthwy i ni, a 
gwared ni er mwyn dy drugaredd. 


| PSALM XLV. 
' Mawrhydi a rhad renhiniaeth Crist. 10 





Dyledswydd yr eglwys, a'r budd sydd o 
hynny. 


a P.6) |l'r Pencerdd “ar Sosannim, i feibion Corah, 


2 Maschil, Cân cariadau. 


| 
gM an fy nghalon beth da: 


dywedyd yr ydwyf y pethau a 


i wneuthum i'r brenhin: fy nhafod 
sydd bin ysgrifenydd buan. 

| 2 Teccach ydwyb na meibion 
'dynion: tywallibwyd gras ar dy 
iwefusau: o herwydd hynny y'th 
fendithiodd Duw yn dragywydd. 

; 3 Gwregysa dy Pgleddyf ar dy 
i | £lun, O Gadarn, â'th ogoniant a'th 
harddwch. 

4 Ac yn dy harddwch *marchoga 
.|yn llwyddiannus, o herwydd gwir- 
ionedd, a_ lledneisrwydd, a_chyf- 
iawnder; a'th ddeheulaw a ddysg i 
ti bethau ofnadwy. 
| 5 Pobl a syrthiant danat; o Aer- 
wydd dy saethau llymion yn glynu 
y'nghalon gelynion y Brenhin. 

...| 6*“Dy orsedd di, O Dpuw, sydd 
a byth ac yn dragywydd: teyrn- 

|wïalen uniondeb yw teyrn-wïalen 
| dy frenhiniaeth di. 

7 1 Ceraist gyfiawnder, a chaseaist 
ddrygioni: am hynny y'th ennein- 
iodd “Duw, sef dy Dpuw di, âg 
olew llawenydd yn fwy na'th gyf- 
| eillion. 
| 8 Arogl myrr, aloes, a_ chasia, 
y ar dy holl wisgoedd: allan 


I 
| 


» 


o'r palasau ifori, â'r rhai y'th lawen- 
' hasant. 
| 9 Merched brenhinoedd oedd ym 

mhlith dy bendefigesau: fsafai y 
' |frenhines ar dy ddeheulaw mewn 
aur coeth o Ophir. 

10 Gwrando, ferch, a gwel, a gos- 
twng dy glust; ac “anghofia dy 
I bobl dy hun, a thŷ dy dad. 

ll A'r Brenhin a chwennych dy 


mc degwch: canys "efe yw dy Ior di; 


ymostwng dithau iddo ef. 

12 Merch Tyrus hefyd fydd yno 
. âg anrheg; a chyfocthogìon y bobl 
», | ymbiliant â'th wyneb. 

13 EMerch y Brenhin sydd oll yn 
ogoneddus o fewn: gemwaith aur 
yw ei gwisg hì. 

14 Mewn gwaith edau a nodwydd 
y dygir hi at y Brenhin: y morwyn- 
ion y rhat a ddeuant ar ei hol, yn 
gyfeillesau iddi, a. ddygir attat ti. 

15 Mewn llawenydd a gorfoledd 


062 


PSALMAU. 








y dygir hwynt: deuant i lys y 
Brenhin. 

16 Dy feibion fydd yn lle dy dad- 
au, my rhai a wnei yn dywysogion 
yn yr holl dir. 

17 Paraf gofio dy enw ym mhob 
cenhedlaeth ac oes: am hynny y 
bobl a'th foliannant byth ac yn 
dragywydd. 


PSALM XLVI. 
1 Yr ymddiried sydd gan yr eglwys yn Nwv. 
$ Cynghor $ ystyried hynny. 
i'r Pencerdd ^o feibion Corah, Cân ar 
* Alamoth. 
UW sydd noddfa a nerth i ni, 
? cymmorth hawdd ei gael 
mewn cyfyngder. 

2 Am hynny nid ofnwn pe sym- 
mudai y ddaear, a phe treiglid y 
mynyddoedd i *ganol y môr: 

3 c Er rhuo a therfysgu o'i ddyfr- 





oedd, er crynu o'r mynyddoedd gan | 3,4 


ei ymchwydd ef. Selah. 


Hyder yr eglwys yn Nww. 





ml Pctr 2. 


Dat. 1. 6. 
a.ô. 10. 
& 20. 6, 


2 i feibion, 
al Chron, 
15. 20. 


b Deut, 4. 7. 
1*s. 145, 18. 


Jer. 5. 22, 
Matt, 7.25. 


4 Y mae afon, a'i ffrydiau a lawen-|: 


hânt ddinas Duw; cyssegr pres- 
wylfeydd y Goruchaf. 

5 Duw sydd yn ei chanol; nid 
ysgog hi: Duw ai cynnorthwya 
* yn fore iawn. 

6 4Y cenhedloedd a derfysgasant, 
y teyrnasoedd a ysgogasant: efe a 
roddes ei lef, toddodd y ddaear. 

7*Y mae ARGLWYDD y lluoedd 
gyd â ni; y mae Duw Jacob yn 
$ amddiffynfa i ni. Selah, 

8 ífDeuwch, gwelwch weithred- 
oedd yr ARGLWYDD; pa anghyf- 
annedd-dra a wnaeth efe ar y 
ddaear. 

9 Gwna i ryfeloedd beidio hyd 
eithaf y ddaear; “efe a ddryllia y 
bwa, ac a dyrr y waywfion, efe a 
lysg y cerbydau â thân. > 

10 Peidiwch, a gwybyddwch mai 
myfi sydd Dpuw: dyrchefir fì ym 
mysg y cenhedloedd, dyrchefir íì ar 
y ddaear. 

ìl RY mae ARGLWYDD y lluoedd 
gyd â ni ; amddiffynfa i ni yw Duw 
Jacoh, belah. 


PSALM XLVIL 
Cynghori y cenhedloedd î groesawu teyrnas 
Crist, yn llawen. 
I'r Pencerdd, Psalm *^i feibion Corah, 
R holl bobl, * carwch ddwylaw: 
llafar genwch i DpUw â llef 
gorfoledd. 
9 Canys yr ARGLWYDD goruchaf 
sydd ofnadwy; P Brenhin mawr ar 
yr holl ddaear. 





4 Heb. pas 
anynebo y 


5 lIe. 
uchelfa, 
f 'g. 66. O. 


8 Pas. (6. 9. 


had,7. 


2 Neu 
meibion. 
a E8. 50. 12, 


b Mali, 1. 
14. 





Harddwch yr eglwys. 


3 Efe a ddwg y bobl danom ni, 
a'r cenhedloedd dan ein traed. 

4 Efe a ddethol ein hetifeddiaeth 
i ni, ardderchowgrwydd Jacob, yr 
hwn a hoffodd efe. Selah. 

5 eDyrchafodd Duw â llawen- 
floedd, yr ARGLWYDD â Sain ud- 
corn. 

” 6 Cenwch fawl ìi DDpuw, cenwch: 
cenwch fawl i'n Brenhin, cenwch. 

7 Canys Brenhin yr holl ddaear 
i1cer.14. yw DUw: “cenwch fawl *yn dde- 
$ Heb. bop. | allus. 
deallus... | 8 Duw sydd yn teyrnasu ar y cen- 
hedloedd: eistedd y mae Duw ar 
orsedd-faingc ei sancteiddrwydd. 

9 “Pendefigion y bobl a ymgasgl- 
asant ynghyd, *sef pobl Duw Ab- 
raham: canys tariannau y ddaear 
ydynt eiddo 
afwyd ef. 

PSALM XLVIIL 
Addurn a rhagorfraint yr eglwys. 
2 Neu, Cân a Psalm *i feibion Corah. 
WPD | | | AWR yw yr ARGLWYDD, â 
| thra moliannus, yn ninas ein 





c Ps. 68, 21, 








4 Neu, Rhai 
ewyllys- 
gar, 

5 Neu, 
aí bobl, 











Duw ni, y» ei fynydd sanctaidd. 
:P.65.2 | gTegwch bro, llawenydd yr holl 
. 3.19, 2 EN 
Galer>lh. ddaear, gw mynydd Sïon, ”4/m ys- 
Dan. 8.8. ílysau y gogledd, “dinas y Brenhin 
b Es. 4.13, Dwr. . 
cMat.5. | 3 DUW yn ei phalasau a adwaenir 
yn amddiffynfa. 
4 Canys wele, y brenhinoedd a ym- 
gynnullasant, aethant heibio yng- 
yd. 
5 Hwy a welsant, felly y rhyfedd- 
'asantb; brawychasant, ac aethant 
ymaith ar ffrwst. 
6 Dychryn a ddaeth arnynt yno, 
a dolur, megis gwraig yn esgor. 
dJer.1&17.| 7 1A gwynt y dwyrain y *drylli 
96. longau y *môr. 


9 Tarsis. 





8 Megis y clywsom, felly y gwel- 
.||fad. 1,2. | som yn fninas ARGLWYDD y llu- 
oedd, yn ninas ein Duw ni: Duw 
a'i sicrhâ hi yn dragywydd. Selah. 

9 Meddyliasom, O Dpuw, am dy 
drugaredd y'nghanol dy deml. 

10 Megis y mae dy enw, O Dpuw, 
felly y »ae dy fawl hyd eithafoedd 
y tir: cyflawn o gyfiawnder yw dy 
ddeheulaw. 

11 Blawenyched mynydd Sïon, ac 
ymhyfryded merched Judah, o her- 
wydd dy farnedigaethau. 

12 Amgylchwch Sion, ac ewch o'i 
hamgylch hi ; rhifwch ei thyrau hi. 

13 * Ystyriwch ei rhagfuriau ” e- 
drychwch ar ei phalasau; fel y 
mynegoch i'r oes a ddelo ar ol. 


Gosodwch 
€ich calon- 
naw ar, 
b Neu, 
dyrche/- 
wch. 


56 


PSALMAU. 


14 Canys y Duw hwn gyw ein 


UW : dirfawr y dyrch- 


Duw ni byth ac yn dragywydd: 
efe a'n tywys ni hyd angau. 


PSALM XLIX. 

1 Eiriol difrif â adeiladu ffydd yr adgyfodiad, 
nid ar allu bydol, ond ar Dduw. 16 Na 
ddylid rhyfeddu wrth lwyddiant bydol. 

I'r Pencerdd, Psalm *i feibion Corah. 


LYWCH hyn, yr holl bobloedd; 
gwrandêwch Agym, holl drigol- 
ïon y byd : 

2 Yn gystal * gwreng a bonheddig, 
cyfoethog a thlawd ynghyd. 

3 Fy ngenau a draetha ddoethin- 
eb; a myfyrdod fy nghalon fydd 
am ddeall. 

4 ? Gostyngaf fy nghlust at ddïar- 
eb; fy nammeg a ddatguddiaf gyd 
â'r delyn. 

5 Paham yr ofnaf yn amser adfyd, 


pan y'm hamgylchyno anwiredd fy 


sodlau ? 

6 Rhai ca ymddiriedant yn eu 
golud, ac a ymffrostiant yn llïos- 
owgrwydd eu cyfoeth. 

7 Gan waredu ni wared neb ce 


frawd, ac ni all efe roddi iawn 
drosto i DDUW : 
8 (Canys * gwerthfawr 4w pryniad |* 


eu henaid, a hynny a baid byth ;) 

9 Fel y byddo efe byw byth, ac 
*na welo lygredigaeth. 

10 Canys efe a wêl fod 'y doeth- 
ion yn meirw, yr un ffunud y der- 
fydd am ffol ac ynfyd, gadawant eu 
golud i eraill. 

11 Eu meddwl yw, y pery eu tai 
yn dragywydd, a'u trigfeydd hyd 
genhedlaeth a chenhedlaeth: enw- 
ant ew tiroedd ar eu henwau eu 
hunain. 

12 Fr hynny £dyn mewn anrhyd- 
edd, nid erys: tebyg yw i anifeil- 
iaid a ddifethir. 

13 Eu ffordd yma yw eu hynfyd- 
rwydd: etto eu hiliogaeth ydynt 
foddlawn i'w *hymadrodd. Selah. 

14 Fel defaid y gosodir hwynt yn 
“uffern; angau a ymborth arnynt; 


h a'r rhai cyfiawn a lywodraetha ar- | 
nynt y bore; îa'u *tegwch a dder-| ic 


fydd 5 yn y bedd, o'u cartref. 
15 Etto Duw a wared fy enaid i 0 


Tfeddiant *$uffern: canys efe a'mj|, 


derbyni. Selah. 
16 Nac ofna pan gyfoethogo un, 
pan ychwanego gogoniant ei dŷ ef: 
17 * Canys wrth farw ni ddwg efe 
ddim ymaith, ac ni ddisgyn ei ogon- 
iant ar ei ol ef. 


Jan — —— 


Gwagedd, golud, bydol. 





Z Neu, 
meibion, 


a Ps, 62.9, 


b Ps. 78. 2, 
Matt. 13. 
a0. 


c Job Ps L5 24. 
)eìch GY, (ic 
a 62. 10, 
Marc 10, 
24. 

1 Tim. 6. 
ma 


d Job 36, 
8, 19, 


e Ps. 89. 48, 


f Preg. 2. 
16. 


£ ad, 20. 
Ps. 82,17. 


3 Heb. 
g€nau. 


6 Neu, y 
bedd yw 
cartref pob 
un o hon- 
ynt. 

7 Heb. law. 

8 Neu, 

y bedd. 

k Job 27.19. 





lad. 12, 
m Preg. 3. 
18. 


a Ps, 4S, 2. 
b Ps, 80. 1. 


c Ps, 97. 9. 


d Deut. 4, 
Fs.1.2. 
Mic, 6. 1,2. 
e Ps. 97. 6, 
FF. O. 4c 


E Ps. ôl, 8. 


h Es. 1.11. 


k Mic. 6. 6. 
Act.11.23. 


3 Heb. gyd 
â mi. 


ì Exod, 19. 

Deut. 10, 

Job 41, 11, 
») 


o > DL LI ììì«H—LH ll... __  __ ww __w_ ___w_____,__ _______Ŵ Ki hh Wn hh hi WW eii II I,_ROG GL, ee 
| S4] pel 


n I)eut, 23. 
21. 

Job 22. 27. 

Ps.T6.l1l 
Preg. 9. â, 
las 

o Job 22,217. 





Mawrhydi, Duw yn e& eglwys. 











— — 


18 Er iddo yn ei fywyd fendith- 
io ei enaid: canmolant dithau, o 
byddi da wrthyt dy hun, 

19 Efe a â at genhedlaeth ei dad- 
au, ac ni welant oleuni byth. 

20 ! Dyn mewn anrhydedd, ac heb 


ddeall, "sydd gyffelyb i anifeiliaid 


a ddifethir. 


PSALM L, 

1 Mawrhydi Duw yn eî eglwys. 5 FE drefn ef 
am gasglu y saint ynghyd. '( Nad oes ewyllys 
gan Dduw mewn seremonïau, 14 ond mewn 
gwîr ufudd-dod. 


Psalm ? Asaph, 
UW y duwiau, sef yr AR- 
GLWYDD, a lefarodd, ac a alw- 


2. | odd y ddaear, o godiad haul hyd ei 


fachludiad. 

2 Allan o Sion, *perffeithrwydd 
tegwch, Py llewyrchodd Dyw. 

3 Ein Duw ni a ddaw, ac ni bydd 
distaw: ctân a ysa oì flaen ef, a 
thymmestl ddirfawr fydd oi am- 
gylch. i 

4 1 Geilw ar y nefoedd oddi uchod, 


. al. . . 
2a. ac ar y ddaear, i farnu ei bobl. 


5 Cesglwch fy saint ynghyd attaf 
fi, y rhai a wnaethant gyfammod â 
mi trwy aberth, 

6 * A'r nefoedd a fynegant ei gylÍ- 
iawnder ef: canys fDuw ei hun 
sydd Farnwr. Selah. 

7 $ Clywch, fy mhobl, a mi a lefar- 
af; O Israel, a mi a dystiolaethaf 
i'th erbyn: DUw, sef dy Dpuw di, 
ydwyf îi. 

g "Nid .am dy aberthau y'th ger- 


'Hos&5 |yddaf, na'th boeth-offrymmau, am 


nad oeddynt ger fy mron i yn 
wastad. 

9 *Ni chymmeraf fustach o'th dŷ, 
na bychod o'th gorlannau. 

10 Canys holl fwystfilod y coed 
ydynt eiddof fi, ar anifeiliaid ar 
fìl o fynyddoedd. 

11 Adwaen holl adar y mynydd- 
oedd: a gwŷllt anifeiliaid y maes 
ydynt * eiddof íì. 

12 Os bydd newyn arnaf, ni ddy- 
wedaf i ti: !canys y byd a1 gylÍ- 
lawnder sydd eiddof fi. 

13 A fwyttâf fi gig teirw? neu a 


'w. | yfaf fi waed bychod * 


14 m Abertha foliant i DDUW; a 


Hiebi3.15. P fhâl i'r Goruchaf dy addunedau : 


15 A *galw arnaf íi yn nydd trall- 


“| od: mi a'th waredaf, a thi a'm go- 


goneddi. 


| 16 Ond wrth yr annuwiol y dy- 
'|wedodd Duw, Beth sydd i ti a 
' |fynegech ar fy neddfau, neu a gym- 


6£4 


PSALMAU. 





merech ar fy nghyfammod yn dy 
enau * 

17 PGan dy fod yn casâu addysg, 
ac yn taflu fy ngeiriau i'th ol. 

18 Pan welaist leidr, cyttunaist âg 
ef; a'th gyfran oedd gyd â'r godin- 
ebhyn, H 

19 Gollyngaist dysafn i d ioni, 
“a'th dafod a gyd-bletha ddiabell 

20 Eisteddaist, 4 dywedaist yn er- 
byn dy frawd: rhoddaist enllib i 
fab dy fam. 

21 Hyn a wnaethost, a ' mi a dew- 
ais: 
gwbl fel ti dy hun: ond *mi ath 
argyhoeddaf, ac a'u trefnaf o flaen 
dy lygaid. 

22 Deallwch hyn yn awr, y rhai 
ydych yn anghofio Duw; rhag ì 
mi eich rhwygo, ac na byddo gwar- 
edydd. 

23 Yr hwn a abertho foliant, am 
gogonedda i: a'r neb a osodo eî 
ffordd 4y» êawn, dangosaf iddo iach- 
awdwriaeth Duw. 


PSALM LI. 


1 Dafydd yn gweddïo am faddeuant pechodau, 
ac yn gwneuthur cyfes ddifrif o honynt: 
6 yn gweddïo am eî sancteiddio. 16 Nad 
oes ewyllys gan Dduw mewn aberth, ond 
mewn purdeb calon... 18 Y mae yn gweddïo 
dros yr eglwys. z 

I'r Pencerdd, Psalm Dafydd, *pan ddaeth 
Nathan y prophwyd atto, wedi iddo Pfyned 
i mewn at Bathseba, 

RUGARHA wrthyf, O DDUW, 
yn ol dy drugarowgrwydd: yn 

ol llïaws dy dosturiaethau, “dilea 

fy anwireddau. 

9 Golch fi yn llwyr-ddwys oddi 


wrth fy anwiredd, a glanhâ fi oddi) j 


wrth fy mhechod. 
3 Canys yr wyf yn cydnabod fy 
nghamweddau: a'm pechod sydd 


|. yn wastad ger fy mron. 


4 * Yn dy erbyn di, dydi dy hunan, 
y pechais, ac y gwneuthum y drwg 
hwn yn dy olwg: ffel y'ih gyfiawn- 
hâer pan leferych, ac y byddit bur 
pan farnech. 

5 Wele, £mewn anwiredd y'm 
lluniwyd ; ac mewn pechod y *beich- 
iogodd fy mam arnaf. 

6 Wele, ceraist wirionedd oddi 
mewn: a pherii mi wybod doeth- 
ineb yn * y dirgel. 

7 bGlanhâ fi âg isop, a mi a lan- 
hêir: golch fi, a byddaf ' wynnach 
na'r eira. 

8 Pâr i mi glywed gorfoledd a 
llawenydd; fel y llawenycho yr es- 
gymn a ddrylliaist. 


Dafydd yn gweddïo 


P Rhuf, 2, 
21, 22, 


9 Ps. 52. 2. 


“tybiaist dithau fy mod yn| E»26 


Cylch 
1034, 
a 2Sam, 12, 


Jr 
b 2 Sam. 11, 
2,4. 


e Gen. 20. 6, 
a o9. 9, 
Lef. 5. 19. 
n.6.2. 

f Rhuf.2,4. 


& Job 14. 4, 

Ioan 8. 6. 
Rhuf, 5.12, 

Eph. 2. 3. 

2 Heb 

fy mam. 

$ ddirgel. 

h Lef, 14, 4, 
6, 49, 

Num, 12. 


18, 
Heb, 9. 19, 
i Es, 1, 18, 


am faddeuant. PSALMAU. 


| 


kad,l. 

4$ Neu, 
dianwadal. 

1 Num, 15, 
27, 90. 
Ps. 40, 6. 
a, 00, 8. 
Es.l.l1l, 
JU eM. 22. 
Hos. 6. 6. 

5 Neu, /fel y 
yhoddiwn. 

m Ps. 34.18. 
E8 51, 15. 
a, 66. 2, 

n Ps, â. 5, 
Mama i a, 
e1 Sam. 22, 

9, 


b 1 Sam, 21. 
7. 


c Ps. 50. 19. 


9 Cuddia dy wyneb oddi wrth fy 
mhechodau, a “ dilea fy holl anwir- 
eddau. | 

10 Crea galon lân ynof, O Dpuw ; 
ac adnewydda yspryd *uniawn o'm 
mewn. 

ll Na fwrw fi ymaith oddi ger dy 
fron; ac na chymmer dy yspryd 
sanctaidd oddi wrthyf. 

12 Dyro drachefn i mi orfoledd 
dy iachawdwriaeth; ac 4th hael 
yspryd cynnal fi. 

13 Yma y dysgaf dy ffyrdd i rai 
anwir; a phechaduriaid a droir 
attat. 

l4 Gwared fi oddi wrth waed, O 
Dpuw, Duw fy iachawdwriaeth : 
a'm tafod a gân yn llafar am dy 
gyfiawnder, 

15. ARGLWYDD, agor fy ngwefus- 
au, am genau a fynega dy foliant, 

16 Canys 'ni chwennychi aberth ; 
$pe amgen, mi a'i rhoddwn: poeth- 
offrwm ni fynni. 

17 " Aberthau DUW ydyn yspryd 
drylliedig: calon ddrylliog gystudd- 
iedig, O DDUW, ni ddirmygi. 

18 Gwna ddaioni yn dy ewyllys- 
garwch i Sïon : adeilada furiau Je- 
rusalem. 

19 Yna y byddi foddlawn i "eb- 
yrth cyfiawnder, î boeth-offrwm ac 
aberth llosg: yna yr offrymmant 
fustych ar dy allor, 


PSALM LI. 

1 Dafydd yn barnu ar goegni Dôeg, ac yn pro- 
phwydo eî ddinystr ef, 6 ac y llaawenhâ y 
cyfiawn o'i blegid. 8 Dafydd, o'i hyder ar 
drugaredd Duw, yn rhoddi dîolch. 

I'r Pencerdd, Maschil, Psalm Dafydd, s pan 
ddaeth Dôeg yr Edomiad a mynegi i Saul, 


a dywedyd wrtho, Daeth Dafydd i dŷ 
Abimelech. 


ML yr ymílrosti mewn dryg- 

ioni, O Pgadarn? y mae trugar- 

edd Duw yn parhâu yn wastadol. 
2 “Dy dafod a ddychymmyg ysgel- 


7.4. | erder; “fel ellyn llym, yn gwneuth- 


ur twyll. 

9 Hoffaisb ddrygioni yn fwy na 
daioni; a chelwydd yn fwy na 
thraethu cyfiawnder. Selah. 

4 Hoffaist bob geiriau distryw, 
2 O dafod twyllodrus. 

5 Duw a'th *ddistrywia dithau yn 
dragywydd: efe a'th gipia di ymaith, 
ac ath dŷn allan off babell, ac 
ath ddiwreiddia o dir y rhai byw. 
Selah. 

6 “Y cyfiawn hefyd a welant, ac a. 


ofnant, ac a chwarddant am ei ben. 





565 


blaen. 


Llygredigaeth dyn. 


7 Wele y gwr ni osododd DpUuw 
yn gadernid iddo; eithr fymddir- 
iedodd yn llïosowgrwydd ei olud; 
ac a ymnerthodd yn ei * ddrygioni. 

8 Ond myfì sydd “fel olew-wydden 
werdd yn nhŷ Dpuw : ymddiriedaf 
yn nhrugaredd Duw byth ac yn 
dragywydd. 

9 Clodforaf di yn dragywydd, o 
herwydd i ti wneuthur Am: a dis- 
gwyliaf wrth dy enw ; canys da yw 
ger bron dy saint. 


PSALM LL 


1 Dafydd yn gosod allan lygredigaelh dyn na- 
turiol; 4 yn argyhoeddi yr annuwiol wrth 
oleuni eu cydwybod eu hun; 6 yn ymogon- 
eddu yn iachawdwriaeth Duw, 


«I'r Pencerdd ar y Mabalath, Maschil, 
Psalm Dafydd, 
YWEDODD *yr ynfyd yn ei 
galon, Nid oes un Duw. Ym- 
lygrasant, a gwnaethant ffiaidd an- 
wiredd: “nid oes un yn gwneuthur 
daioni, ” | 

2 Edrychodd Duw i lawr o'r nef- 
oedd ar feibion dynion,i edrych a 
oedd zeb yn ddeallus, ac yn ceisio 
Duw, 

g Ciliasai pob un o honynt yn 
ŵysg ei gefn: cyd-ymddifwynas- 
ent; nid oes a wnel ddaioni, nac 
oes un. 

4 Oni ŵyr gweithredwyr anwir- 
edd? y rhai sydd yn bwytta fy 
mhobl, /e/ y bwyttâent fara: ni. 
alwasant ar DDUW. 

5 “Yno yr ofnasant gan ofn, lle 
nid oedd ofn: canys DUW a wasgar- 
odd esgyrn yr hwn a'th warchae- 
odd: gwaradwyddaist Awymnt, am i 
DpuUw eu dirmygu hwy. 

6 2O na roddid iachawdwriaeth i 
Israel o Sion! pan ymchwelo Duw 
gaethiwed ei bobl, y llawenycha 
Jacob, «c yr ymhyfryda Israel. 


PSALM LIV. 

1 Dafydd yn cwyno rhag y Ziphiaid, ac yn 
gweddïo am iachawdwriaeth: â ac, o hyder 
ar gymmorth Duw, yn addaw aberth. 

I'r Pencerdd ar Neginoth, Maschil, Psalm 
Dafydd, 2pan ddaeth y Ziphiaid a dy-|> 
wcdyd wrth Saul, Onid ydyw Dafydd yn 
ymguddio gyd â ni î 

CHUB fi, O Dpuw, yn dy enw; 
a barn fi yn dy gadernid. 
2 Duw, clyw fy ngweddi; gwran- 
do ymadrodd fy ngenau. 
3 Canys Pdïeithriaid a gyfodasant, | 9 Pe. £6.15. 


i'm herbyn, ar trawsion a geisiant | 


f Ps. 49. 6, 


4 Neu, olud. 
€ Hos. 14. 6, 


8. Ps, 10.4. 
al4.l,&c. 


b Rhuf 3. 
10, 


c l»ef. 26. 
17, 36. 
Diar. 28, I. 


; 2 Heb. Pay 
arydd, &c, 


fy enaid: ni osodasant DDuUw o'u 
Selah. 


yn erbyn eb elynion; 


| Dafydd yn gweddïo PSALMAU. 


4 Wele, Duw sydd yn fy nghyn- 
cPa.118.7.| northwyo: “yr Arglwydd sydd ym 
mysg y rhai a gynhaliant fy enaid. 

5 Efe a dâl ddrwg i'm “gelynion: 
torr hwynt ymaith yn dy wirionedd. 

6 Aberthaf i ti yn ewyllysgar: 
 clodforaf dy enw, Ô ARGLWYDD ; 
canys da jv. 

7 Canys efe am gwaredodd o bob 
trallod; “a.m llygad a welodd eî 
ewyllys ar fy ngelynion. 


PSALM LV. 

1 Dafydd yn eî weddi yn cwyno eî gyflwr 
erchyll: 9 yn gweddïo yn erbyn eî elynion, 
ac yn achwyn rhag eu hanwiredd a'u brad 

hwy: 16 yn ymgysuro, o herwydd. nawdd 
Duw yn eî gadw, ac o herwydd gwaradwydd 
ei elynion. 

I'r Pencerdd ar Neginoth, Maschil, Psalm 

Dafydd. 
| OÔ 


WRANDO fy ngweddi, 
| ac nac ymguddia 


| DDUW; 
| rhaz fy neisyfiad, 

9 Gwrando arnaf, ac erglyw fi: 
cwynfan yr ydwyf yn fy ngweddi, 
a thuchan, 

3 Gan lais y gelyn, gan orthrym- 
der yr annuwiol: o herwydd y 
maent yn bwrw RT arnaf, ac 

fy nghasâu idiog. 

Fe Fy sn WSH ofidia o'm mewn : 
ac ofn angau a syrthiodd arnaf. 

5 Ofn ac arswyd a ddaeth arnaf, 
a dychryn a'm gorchuddiodd. 

6 A dywedais, O na bai i mi aden- 
ydd fel colommen! yna yr ehedwn 
| ymaith, ac y gorphwyswn. 

7 Wele, crwydrwn ym mhell, ac 
arhoswn yn yr anialwch. Selah. 
| 8 Brysiwn i ddïangc, rhag y gwynt 
ystormus a2'?* dymmestl. 

9 Dinystria, O. ARGLWYDD, G& 
gwahan eu tafodau: canys gwelais 
2 drawsder a chynnen yn y ddinas. 

10 Dydd a nos yr amgylchant hi 

jar ei muriau: ac y 0:ae anwiredd 
| a blinder yn ei chanol hi. 

11 Anwireddau sydd yn ei chanol 
hì; ac ni chilia twyll a dichell o'i 
heolydd hi. 

12 Canys nid gelyn a'm difenw- 
odd; yna y dïoddefaswn: nid fy 
nghasddyn a ymfawrygodd i'm her- 
byn; yna mi a ymguddiaswn rhag- 
ddo ef: 
| 13 Eithr tydi, ddyn, fy nghydradd, 

Ps 4l.9. | bfy fforddwr, am cydnabod, 

l4 Y rhai oedd felus gennym 
gyd-gyfrinachu, ac a rodiasom i dŷ 
Dpuw ynghyd. 

15 Rhuthred marwolaeth arnynt, 


2 Heb. 
gwylwyr. 


d Ps, ô2. 9. 


e Pa. 09, 10, 





1025. 








a Jer, 6. 7, 







666 


—— .,ïl. Ll... nn wM. 
— bL .e.wc.yUH_555,5_zn —o O _———————— 


a disgynant ^i uffern yn fyw: can- 
ys drygionì sydd, yn eu cartref, ac 
yn eu mysg. 

16 Myfi a waeddaf ar DDUW ; ar 
ARGLWYDD a'm hachub i. 

17 “Hwyr a bore, a hanner dydd, 
y gweddïaf, a byddaf daer: ac efe 
a glyw fy lleferydd. 

18 Efe a waredodd fy enaid mewn 
heddwch oddi wrth y rhyfel oedd 
i'm herbyn: canys yr oedd llawer 
gyd â mi. 

19 Duw a glyw, ac a'u darostwng 
hwynt, yr hwn sydd yn aros er- 
ioed: Selah : *am nad oes gyfnewìd- 
iau iddynt, *am hynny nid ofnant 
Dpuw. 

20 Efe a estynodd ei law yn er- 
byn y rhai oedd heddychlawn âg 
ef: efe a 5 dorrodd ei gyfammod. 

91 4Llyfnach oedd ei enau nag 
ymenyn, a rhyfel yn ei galon: ty- 
nerach oedd ei eiriau nag olew, a 
hwynt yn gleddyfau noethion, 

22 “Bwrw dy “faich ar yr AR- 
GLWYDD, ac efe ath gynnal di: “ni 
âd i'r cyfiawn ysgogi byth. 

93 Tithau, DDUw, au disgyni 
hwynt i bydew dinystr: f£ 
gwaedlyd a thwyllodrus ni ' bydd- 
ant byw hanner eu dyddiau; ond 
myfi a obeithiaf ynot ti. 


PSALM LVI. 

l Dafydd, wrlh weddïo Duw o hyder ar eî aîr, 
yn cwyno rhag eî elynion: 9 yn datgan eî 
ymddiried y'ngair Duw, ac yn addaw eî 
foliannu ef. 


I'r Pencerdd ar Jonath-Elem-Rechocim, 
2Michtam Dafydd, pan ddaliodd ay Phi- 
listiaid ef yn Gath. 


3 Neu, 
ŷr bedd. 


€ Dan. 6. 10. 
Act.3.l.a 
10. 3, 9, 30. 


3 Neu, gyd 
â'r rhai 
nid oes gyf- 
newidiau. 


$ Neu, elo. 


4.a64.. 
Diar.0.3,4. 


e Ps. 57. 9. 


6 Neu, rodd, 


2 Psalm 
euraâd. 
a] Sam. 21, 


RUGARHA wrthyf, O DpUw:| 


canys dyn a'm llyngcai: beu- 
nydd, gan ymladd, y'm gorthrymma. 
2 Beunydd y'm llyngcai *fy ngelyn- 
ion: canys llawer sydd yn rhyfela 
i'm herbyn, O DpDuUw goruchaf. 
3 Y dydd yr ofnwyf, mi a ymddir- 
iedaf ynot ti. 
4 PYn Nuw y clodforaf ei air, 


8 Heb. fy 
ngwylwyr, 


b ad, 10, 11, 


yn Nuw y gobeithiaf; “nid ofnaf'cPs.1l$,6. 


beth a wnel cnawd i mi, 

5 Beunydd y cam-gymmerant fy 
ngeiriau: eu holl feddyliau sydd 
i'm herbyn er drwg, 

6 Hwy a ymgasglant, a_lechant, 
ac a wyliant fy nghamrau, pan 
ddisgwyliant am fy enaid. 

7 A ddïangant hwy trwy anwir- 
edd? disgyn y bobloedd ^yn, O 
DDUW, yn dy lidiowgrwydd. 

8 Ti a gyfrifaist fy symmudiadau : 


Heb. 13. 6, 


' — 


| yn moliannu Duw; 


PSALMAU. 


yn argyhoeddi barnwyr enwir. 





a Mal, 3. 16. 


ead. 4, 


f Ps. 116. 8. 


& Job 33. 30, 





1. o, 24. 3, 
Ps, l42,tiil. 
| 


| b Ps, 17. 8. 
a6. 


i cPs, 138. 8, 


| 3 Neu, efe 

| a warth- 
rudda yr 

| hwn, &c, 

| d Ps, 40. 11, 
| a 42. o. 

| a 6l, 7. 


| e Diar, 30, 
| 14, 
| 


| fs. 55, 21, 
a 64, 3, 





€ad.ll. 


| Ds. 108. 5. 
| 


h Ds,7.15, 
16. a. 9. 15. 





I Ps. 108. 1, 
 &c, 











dod fy nagrau yn dy gostrel: *onid 

ydynt yn dy lyfr di? 

9 Y dydd y llefwyf armat, yna 
y dychwelir fy ngelynion yn eu 
gwrthol: hyn a wn; am fod Duw 

d â mi. 

10 “Yn NUw y moliannaf & air: 
yn yr ARGLWYDD y moliannaf e 
air, 

ll Yn Nuw yr ymddiriedais: nid 
ofnaf beth a wnel dyn i mi. 

12 Arnaf fi, O DDuw, y mae dy 
addunedau: talaf i ti foliant. 

13 Canys fgwaredaist fy enaid rhag 
angau: oni wared fy nhraed rhag 
syrthio, fel y rhodiwyf ger bron 
Duw “y'ngoleuni y rhai byw 

PSALM LVIL. 

1 Dafydd yn eio at Dduw trwy weddi, ac yn 
cwyno ei enbyd gyflwr ; T yn ymgysuro î fol- 
iannu Duw, 

I'r Pencerdd, * Al-taschith, Michtam Dafydd, 

2 pan ffodd rhag Saul i'r ogof. 
RUGARHA wrthyf, O Dpuw, 
trugarhâ wrthyf: canys ynot 

y gobeithiodd fy enaid; iê, Pyng 

nghysgod dy adenydd y gobeithiaf, 

hyd onid êl yr aflwydd Awn heibio. 

2 Galwaf ar DDuw goruchaf; ar 
Dpuw ca gwblhâ â mi. 

3 Efe a enfyn o'r nefoedd, ac *a.m 
gwared oddi wrth warthrudd yr 
hwn a'm llyngcai. Selab. *Denfyn 
Duw ei drugaredd a'i wirionedd. 

4 Fy enaid sydd ym mysg llewod: 
gorwedd yr wyf ym mysg dynion 
poethion, sef meibion dynion, *y 
rhai y mae eu dannedd wayw- 
ffyn a saethau, fa'u tafod yn gledd- 


yf llym. 
5 SYmddyrcha, DDuUw, uwch y 
nefoedd; a bydded, dy ogoniant ar 


yr holl ddaear. 
6 P Darparasant rwyd i'm traed; 
crymmwyd fy enaid: cloddiasant 


bydew o'm blaen; syrthiasant yn 
ei ganol. Selah. 

7 'Parod yw fy nghalon, O Dpuw, 
parod yw fy nghalon: canaf a chan- 
molaf. 

8 Deffro, “fy ngogoniant; deffro, 


' |nabl a thelyn : deffroaf yn fore, 


9 Clodforaf di, ARGLWYDD, ym 
mysg y bobloedd: canmolaf di ym 
mysg y cenhedloedd. 

10 ! anys mawr 4w dy drugaredd 
hyd y nefoedd, a'th wirionedd hyd 
y cymmylau. 

ll "Ymddyrcha, DDUw, uwch y 
nefoedd; a bydded dy ogoniant ar 
yr holl ddaear. 


667 





PSALM LVIII. 


1 Dafydd yn argyhoeddi barnwyr enwir; 9 yn 
dangos naturiaeth yr annuwiol; 6 ac yn ym- 
rôi 4 farnedigaethau Duw, 10 y rhai a bâr 
i'r cyfiawn lawenychu. 


I'r Pencerdd, *a Al-taschith, Michtam Dafydd. | * 


A! cyfiawnder yn ddïau a draeth- 
wch chwi, O gynnulleidfa? a 
fernwch chwi uniondeb, O feibion 
dynion * 

2 Anwiredd yn hytrach a weith- 
redwch yn y galon: P trawsder eich 
dwylaw yr ydych yn ei bwyso ar 
y ddaear. 

3 “O'r groth yr ymddïeithriodd y 
rhai annuwiol: o'r bru y cyfeiliorn- 
asant, gan ddywedyd celwydd. 

4 “Eu gwenwyn sydd *fel gwen- 
wyn sarph: y maent fel **y neidr 
fyddar yr hon a gau ei chlustiau ; 

5 Yr hon ni wrendy ar lais 
rhinwyr, er cyfarwydded fyddo y 
swynwr, 

6 íDryllia, O Dpuw, eu dannedd 
yn eu geneuau : torr, O ARGLWYDD, 
gilddannedd y llewod ieuaingc. 

7 Todder hwynt fel dyfroedd sydd 
yn rhedeg yn wastad: jam saetho 
eu saethau, byddant megis wedi eu 
torri, 

8 Aed ymaith fel malwoden dawdd, 
ne, 8 lem gwraig; /e4 na welont 

a 


9 Cyn i'ch crochanau glywed y 
mîeri, efe a'u cymmer hwynt ym- 
aith megis â chorwynt, * yn fyw, ac 
yn e ddigofaint, 

lO Y cyfiawn a lawenycha pan 


welo ddïal: Pefe a ylch ei draed, 


y'ngwaed yr annuwiol, 

ll Fel y dywedo dyn, Dïau fod 
$ frwyth i'r cyfiawn: dïau fod Duw 
a farna ar y ddaear. 


PSALM LIX. 


1 Dafydd yn gweddïo am gael eî wared, oddì 
wrth ei elynion: Ô6 yn cwyno rhag eu creu- 
londeb hwy: 9 yn ymddiried yn Nuw: 11 
yn gweddïo yn ew herbyn hwy; 16 ac yn 
clodfori, Duw. 

I'r Penccrdd, *a Al-taschith, Michtam Da- 
fydd, Ppan ymodd Saul rai i gadw y tŷ 
i'w ladd ef. 

Y Nuw, “gwared fi oddi wrth 
fy ngelynion: “amddiffyn fi 

oddi wrth y rhai a ymgyfodant i'm 

herbyn. 

2 Gwared fi oddi wrth weithred- 
wyr anwiredd, ac achub fi rhag y 
gwŷr gwaedlyd. 

3 Canys wele, cynllwynasant yn 
erbyn fy enaid: ymgasglodd ced- 





Dafydd, 
a Ps, 57, titL 


b Ps, 94, 20, 
Es, l0. 1, 


c Ps. 51, 5, 
Es. 48, 8, 


d Ps, 140, 3, 
Preg.l0.ll.- 

9 Heb. yn ol 
cyffelyb- 
rwydu. 

4 Neu, 
yr asp. 

e Jer. 8, 17. 


f Job 4,190, 
Ps.ô.7. 


8 Job 3. 16, 
Preg. 6. 3, 


$IIeb.megis 
byw, megis 
digofaint, 


bh Ps, 68, 28, 


6 gwobr. 


2 Neu, Na 
ddifetha, 
Euraid 
Psalm 
Dofydd. 

a Pa. 51, titl. 

b 1 Sam, 19, 
ll 


c Ps. 18, 48, 
3 Heb. 
dyrchafa ft. 


Dafydd yn ymgysuro 


yrn i'm herbyn; nid ar fy mai na'm 
pechod i, O ARGLWYDD. 
4 Rhedant, ymbarottoant, heb an- 
<pe.44.25. wiredd gmo/f je: “deffro dithau i'm 
*Heb._,_,* cymmorth, ac edrych. 

“'“'" | 8 A thi, ARGLWYDD DDUW y llu- 
oedd, Duw Israel, deffro i ymweled 
âr holl genhedloedd: na thrugarhâ 
wrth neb a wnant anwiredd yn fal- 

| eisus. Selah. 

| sed. 4. | 6 * Dychwelant gyd â'r hwyr, cyf- 

'arthant fel cwn, ac amgylchant y 

ddinas. 

|. 7 Wele, bytheiriant â'n genau: 

|<Pe514. |Ícleddyfau sydd yn eu gwefusau: 

| eps.10.n, canys “pwy, meddant, a glyw î 
“w3'"| 8 Ond "tydi, O ARGLWYDD, a'u 

| FyL.8am- 19. gwntwari hwynt; ac a chwerddi am 

| ?s.2.4. | ben yr holl genhedloedd. 

| 9 O herwydd ei nerth ef, y dis- 

| 

| 

| 

| 








tad.1T. _ | gwyliaf wrthyt tì: ' canys DUW yw 
HA fy *amddiffynfa. 


10 Fy Nuw trugarog a'm rhag- 

xp.54.T. flaena: DUW a wna “i mi weled ,fy 

'«He.fy. ewyllys ar “fy ngelynion. 

wer] 1ll'Na ladd hwynt, rhag i'm pobl 

| Gen.4.12, anghofio: gwasgar hwynt yn dy 
'nerth, a darostwng hwynt, O _Ar- 
glwydd ein tarian. 

mDiar 2 | 12" Am bechod eu genau, ac ym- 
'adrodd eu gwefusau, dalier hwynt 
yn eu balchder: ac am y felldith 
ar celwydd a draethant. 

| 13 Difa hwynt yn dy lid, difa, fel na 

| 

| 

| 





| 20.95.18. byddont: a “gwybyddant mai Duw 
sydd yn llywodraethu yn Jacob, hyd 
eithafoedd y ddaear. Selah. 











sad.6&. | ]4 A dychwelant gyd â'r hwyr, a 
chyfarthant fel cwn, ac amgylchant 
| y ddinas. 
esu) 15 'COrwydrant "am fwyd; ac onis 
“Heb i | digonir, * grwgnachant, 
Nen) | 16 Minnau a ganaf am dy nerth, 
Ges so“ |ïe, llafar-ganaf am dy drugaredd yn 
fore: canys buost yn amddiffynfa i 
|mi, ac yn noddfa yn y dydd jy bu 
| | cyfyngder arnaf. 
| 17 I ti, fy nerth, y canaf; canys 
|*ad.9,10. |1 DUW gyw fy amddiffynfa, a DUw 
| fy nhrugaredd. 

| PSALM LX. 


1 Dafydd yn cwyno wrth Dduw am farnedig- 
aelhau o'r blaen : 4 ac yr awrhon, ar obaith 
gwell, yn gweddïo am ymwared: 6 yn ym- 

| gysuro yn addewidion Duw, ac yn deisyf 
cael yr help y rhoîsai eì hyder arno. 


a2Ps.80,titl. I'r Pencerdd &ar Susen-eduth, * Michtam 


Er Dafydd, i ddysgu; Ppan ymladdodd yn 

b2 SaniŴ(8! erbyn Syriaid Mesopotamia, a_ Syriaid 

“nn Sobah, pan ddychwelodd Joab, a lladd 

1&8, 12 deuddeng mil o'r Edomiaid yn nyffryn 
yr halep, 





PSALMAU. 


| beunydd. 


— _ b5 _ 0 Ŵ.,,,,L,,L,,L.L.L.L,LAL,________ 


yn addewidion Duw. 
DDUW, cbwriaist ni ymaith,| Cylch 
“gwasgeraist ni, a sorraist: dy-|,. 1940. 


chwel attom drachefn. 

2 Gwnaethost i'r ddaear grynu, 
a holltaist hi: iachâ ei briwiau; 
canys y mae yn crynu. 

3 $Dangosaist ìth bobl galedi: 
* dïodaist ni â gwin * madrondod. 

4 fRhoddaist faner i'r rhaì a'th 
ofnant, i'w dyrchafu o herwydd y 
gwirionedd. Selah. 

5 “Fel y gwareder dy rai anwyl: 
achub â'th ddeheulaw, a gwrando fi. 

6 Duw a lefarodd yn ei sancteidd- 
rwydd, Llawenychaf: rhannaf Si- 
chem, a mesuraf ddyffryn Succoth. 

7 Eiddof fi yw Gilead, ac eiddof 
fi Manasseh: Ephraim hefyd yw |s 
nerth fy mhen; 'Judah gyw fy Gen. 
neddfwr. 

8 Moab gyw fy nghrochan golchi; 
dros Edom y bwriaf fy esgid: Phi- 
listia, ymorfoledda di *o'm plegid i. 

9 Pwy a'm dwg ê'rr ddinas gadarn? 

wy a'm harwain hyd yn Edom 

10 Onid tydi, DDUW, yr hwn “a'n *P&44.9. 
bwriaist ymaith? a &hydi, O DDpuw, ^d 
yr hwn nid âit allan gyd â'n llu- 
oedd ? 

ll Moes i ni gynnorthwy rhag 
cyfyngder: canys !ofer gy êym-|1Ps140.3. 


8 Heb. 
drylliaist. 


d Ps. 71. 20. 


Ì 
e Ks.ôl. 17, 
a 
4 syndod. 

f Ps. 20. 5. 


E£ Ps. 108. 6, 
&c. 


6 Neu, 
wared dyn. ao, 
12 Yn NUw "y gwnawn wroldeb: wm ^> 
canys efe a sathr ein gelynion, 1 Chron. 


PSALM LXI. 
1 Dafydd yn cilio at Dduw, wrth a_ brofasai 
o'r blaen; 4 ac yn addunedu eî wasanaethu 
ef yn wastadol, o herwydd eî addewidion. 


i'r Pencerdd ar Neginoth, Psalm Dafydd. 

LYW, O Dpuw, fy llefain; 
gwrando ar fy ngweddi. 

2 O eithaf y ddaear y llefaf attat, 
pan lesmeirio fy nghalon: arwain 
fì ì graig a fyddo uwch na mi. 

3 Canys buost yn noddfa ì mi, ac 
yn dŵr cadarn rhag y gelyn. 

4 “ Preswyliaf yn dy babell byth : j* P5.Z'. 4 
? a'm hymddiried fydd dan orchudd j*Ps 17.8. 
dy adenydd. Selah. a ôl. 4. 

5 Canys ti, DDUW, a glywaist 
addunedau: rhoddaist etifeddiaet 
i'r rhai a ofnant dy enw. 


6 Ti a ^*estyni oes y Brenhin; ei Ps 2.4 








flynyddoedd fyddant fel * cenhedl- | “Muse! 

acthau lawer. ddygid 
7 Efc a erys byth ger bron DUw::: geuy,_ 

darpar “drugaredd a gwirionedd, ,5 He cen- 

Jel y cadwont ef. dnd GACL 
8 Felly y canmolaf dy enw yn dra- | aeu 








gywydd, fel y talwyf fy addunedau 


40, 11. 
| Diar. 20. 28. 





ail Chron. 

25. 1,9. 
1048. 

2 Neu, yn 
ddïaw. 

8 Heb. 
distawa. 

b Ps, 39. 20. 

cad. 6. 

4 Hob. 
huchelfa. 


d Es. 30, 13. 


BD S| 23. Oe 


fad.1, 2. 


cr Sam. 1. 
Galar. zi 
19, 


b Ps, 39.5, 
Es. 40. 15, 
17. 

Rhuf, 3. 4. 


i Job 31, 25. 
Luc 12, 15. 
1Tim.6.17. 
k Job34,11. 
Diar. 24.12, 


2 JIeb, blin. 

c Edrych 
1Som.4.21, 
1 Chron, 


Jf lIe 
Vs.73. 61. 





Hyder Dafydd ar Dduw. 


:|clywais. hynny. ddwywaith ; 


fel y'th welais yn y cyssegr. 


PSALM LXII. 

1 Dafydd, wrih ddangos eí hyder ar. Ddwv, yn 
digalonni eî elynion; ac, jn yr un hyder, 
yn rhoi calon yn y duwiol. 9 Nad yw î neb 
roi eî oglud, ar bethau bydol. 11 Gallu a 
thrugaredd a_berthyn 4 Dduw. 

I'r Pencerdd, i aJeduthun, Psalm Dafydd. 

RTH Dpuw *yn unig y *dis- 
gwyl fy enaid: o hono ef y 
daw fy iachawdwriaeth. 

2 “Efe yn unig yw fy nghraig, 
a'm hiachawdwriaeth, 4m * ham- 
ddiffyn ; ni'm mawr ysgogir. 

3 Pa hyd y bwriedwch aflwydd yn 
erbyn gwr? lleddir chwi oll; a 
byddwch *fel magwyr ogwyddedig, 
neu bared ar eì ogwydd. 

4 Ymgynghorasant yn unig i'w 
fwrw ef 1 lawr o'i fawredd; hoffas- 
ant gelwydd: “â'u geneuau y ben- 
dithiant, ond o'u mewn y melldith- 
iant. Selah. 

510 fy enaid, disgwyl wrth DDUw 
yn unig: canys ynddo ef y mae fy 
ngobaith. 

6 Efe yn unig yw fy nghraig, am 
hiachawdwriaeth: efe yw fy am- 
ddiffynfa: ni'm hysgogir. 

7 Yn NUw y mae fy iachawdwr- 
iaeth a'm gogoniant: craig fy nghad- 
ernid, 4m noddfa, sydd yn Nuw. 

8 Gobeithiwch ynddo ef bob am- 
ser; O bobl, “£tywelltwch eich calon 
ger ei fron ef: Duw sydd noddfa 
ini Selah. 

9 " Gwagedd yn ddïau 4w meibion 
dynion, geudab yw meibion gwŷr: 
ïww gosod yn y clorian, ysgafnach 
ydynt hwy i gyd na gwegi. 

10 Nac ymddiriedwch mewn traws- 
der, ac mewn trais na fyddwch 
ofer: 'os cynnydda golud, na rodd- 
wch eich calon arno. 

ll Unwaith y dywedodd Duw, 
mai 
eiddo Duw yw cadernid. 

12 Trugaredd hefyd sydd eiddot 


.|ti, O Arglwydd: canys “fi a deli i 
'|bob dyn yn ol ei weithred. 


PSALM LXIII. 


1 Hiraelh Dafydd am Dduw. â Y modd y 
bendiihioi efe Ddww. 9 Ei hyder o ddinysir 
ei elynion, a'i ddiogelwch ei hun. 


. | Psalm Dafydd, &pan oedd efe yn niffaethwch 
Judah. 


I, O DDUW, yw fy NUW; yn 

fore y'th geisiaf: Psychedodd 

fy enaid am danat, hiraethodd fy 

nghnawd am danat, mewn tir cras 
a “sychedig heb ddwfr ; 

2 I weled “ dy nerth a'th ogoniant, 


69 


PSALMAU. 





3 Canys gwell yw dy drugaredd 
di nar bywyd: fy ngwefusau a'th 
foliannant. 

4 Fel hyn yth glodforaf yn fy 


mywyd: dyrchafaf fy nwylaw yn; 


dy enw. 

5 Megis 4 *mer ac â brasder y 
diconir fy enaid; a'm genau ath 
fawl â gwefusau llafar : 

6 Pan 1 y'th gofiwyf ar fy ngwely, 
myfyriaf am danat yngwyliadwr- 
iaethau 4 nos. 

7 Canys buost gynnorthwy i mi; 
am hynny * y nghysgod dy adenydd 
y gorfoleddaf. 

8 Fy enaid a lŷn wrthyt: dy dde- 
heulaw a'm cynnal. 


9 Ond y rhai a_ geisiant fy enaid i | 
ddistryw, a ânt i iselderau y ddaear. 


10 *Syrthiant ar fin y cleddyf: 
rhan llwynogod fyddant. 
ll Ond y Brenhin a lawenycha yn 





Y modd y bendithiai efe Ddwv. 


3 IÍcb. 
bra sder, 


d Ps.42, 8, 
a ll9. 55. 
a 149, 5. 


e Ds. 6l. 4 


4 lleb, 
Gwnant 
iddo lif- 
eirio trwy 
ddwylaw 
y cleddyf. 


Nuw : gorfoledda pob un 'a dyngo |«peut. 6. 
iddo ef: eithr cauir genau y rhaì a| i 4 2, 


ddywedant gelwydd. 


PSALM LXIV. 

1 Dafydd yn gweddïo am ymwared, ac yn 
cwyno rhag ei elynion: ' yn addaw iddo eì 
hun, y cai weled y falh amlwg ddinysir ar 
ei elynion, ag a barai â'r cyfiawn lawenychu 
o'i Ulegid. 

I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
LYW fy llef, O Dpuw, yn fy 
ngweddi: cadw fy einioes rhag 

ofn y gelyn. 

2 Cudd fi rhag cyfrinach y rhai 
drygionus; rhag terfysg gweithred- 
wyr anwiredd : 

3 *Y rhai a hogant eu tafod fel 
cleddyf, ac “a ergydiant eu saethau, 
sef geiriau chwerwon : 

4 I saethu y perffaith yn ddirgel: 
yn ddisymmwth y saethant ef, ac 
nid ofnant. 

5 “Ymwrolant mewn “peth dryg- 
ionus, ymchwedleuant *am osod 
maglau yn ddirgel; “dywedant, Pwy 
a'u gwel hwynt? 

6 Chwiliant allan anwireddau ; 
2gorphenant ddyfal chwilio: ceu- 
dod a chalon pob un o Aonynt 
sydd ddofn. 

7 Eithr “DUw a'u saetha hwynt; 
â saeth ddisymmwth *yr archollir 
hwynt. | 

8 Felly hwy a wnant i'w tafodau 
eu hun syrthio arnynt: fpob un a'u 
gwelo a gilia. 


9 5 A phob dyn a ofna, ac a fynega | 
waith DUW: canys doeth-ystyriant | 


ei waith ef. 





a 65. 16. 
Seyh. 1. 5. 


a Ps,ll, 2, 
a 57. 4. 
b Ps. 58, 7. 


c Edrych 
Dinr: IL 1, 
2 Neu, gair. 


I2 Heb. â 


guddio 
maglau. 
d Ps. 59, 7. 


4 Neu 


| treuliasom 


gan yr 
ayn a 
ddyfal 
chwilias- 
ant. 


e Ps. 7. 12, 
13 


9 lIeb, 
fydd eu 
harcholl. 

f Ps. ôl. 11, 
a oz. 6. 


5 Ps. 32. 11. 





Dafydd yn annog 





! 


di 
Fe [a] 


h Ps. 68, 10. 


2Heb,a 
ddistawa 
$ £i 


a Ps 


dd. UL 
a 84.4, 


b Ps. 96. 8. 


cPs.9ô.1. 


d Ps. 89, 9, 


beri iddi 
chwennych 


ddisgyn yn 
eirhychau. 


6 Heb, 
dattod, 


1 lawenych- 
ant o bob 
tu. 


— 


a'r rhai uniawn o galon oll a orfol- 
eddant. 


PSALM LXV. 


1 Dafydd yn moliannu Duw am eî ras. 4 Ded- 
wyddwch elholedigion Duw, oblegid amryw 
ddoniau. 


I'r Pencerdd, Psalm a Chân Dafydd. 
AWL ^ath erys di yn Sïon, O 
DDUW: ac i íi y telir yr 
adduned. 

2 Ti yr hwn a wrandewi weddi, 
attat ti y daw pob cnawd. 

3 Pethau anwir a'm gorchfygas- 
ant: ein camweddau ni, tì au 
glanhêi. 

4 * Gwŷn eî fyd yr hwn a ddewis- 
ech, ac a nesâech attat ; fel y trigo 
yn dy gynteddoedd: Pnyni a ddi- 
gonir â daioni dy dŷ, sef dy deml 
sanctaidd, 

5 Attebi i ni (rwy bethau ofnad- 
wy, yn 4y gyfiawnder, O Dpuw ein 
hiachawdwriaeth; gobaith holl gyr- 
rau y ddaear, a'r rhai sydd bell ar 
y môr. 

6 Yr hwn a sicrhâ y mynydd- 
oedd trwy ei nerth, ac *a, wregysir 
â chadernid. 

7 îYr hwn a ostega dwrf y mor- 


.12,| 0edd, twrf eu tonnau, a * therfysg y 


bobloedd. 

8 A phreswylwyr eithafoedd 
byd a ofnant dy arwyddion: gwnei 
i derfyn bore a hwyr *lawenychu. 

9 Yr wyt yn ymweled â'r ddaear, 
“ac fyn eì dyfrhâu hi: yr ydwyt 
yn ei chyfoethogi hì yn ddirfawr 
âg afon DUW, yr hon sydd yn llawn 
dwír: yr wyt yn parottôl ŷd idd- 
ynt, pan ddarperaist felly iddi. 

10 Gan ddyfrhâu ei chefnau, a 
“gostwng eì rhychau, yr ydwyt yn 
ei *mwydo hi â chafodau, ac yn 
bendithio eì chnwd hi. 

ll Coroni yr ydwyt y flwyddyn 
âth ddaioni; ath lwybrau a ddi- 
ferant frasder. 

12 Diferant ar borfeydd yr anial- 
wch: ar bryniau a ' ymwregysant â 
hyfrydwch, 

13 Y dolydd a wisgir â defaid, a'r 
dyffrynoedd a orchuddir âg ŷd ; am 
hynny y bloeddiant, ac y canant. 


PSALM LXVI 


1 Dafydd yn annog $ foliannu Duw, ô $ ddal 
ar ei weilhredoedd ef, 8 i'w fendithio am ei 
ddonîau grasusol; 19 yn addaw drosto ei 
hun wasanaeth crefyddol ŷ Dduw; 16 yn 
datgan enwedig ddoniau Duw îddo, 


50 


PSALMAU. 


I'r Pencerdd, Cân neu Psalm. 


10 * Y cyfiawn a lawenycha yn yr 
ARGLWYDD, ac a_ obeithia ynddo; 


LAWEN -FLOEDDIWCH i 
Dpuw, yr holl ddaear: 
2 Datgenwch ogoniant ei enw: 
gwnewch ei foliant yn ogonedd- 


us. 

3 Dywedwch wrth Dpuw, Mor 
ofnadwy wyt yn dy weithredoedd ! 
o herwydd maint dy nerth, * y cym- 
mer dy elynion arnynt fod yn ddar- 
ostyngedig i ti, 

4 Yr holl ddaear a'th addolant di, 
ac a ganant i ti; êe, canant ê'th 
enw. bSelah. 

5 PDeuwch, a gwelwch weithred- 
oedd Duw: ofnadwy yw yn 
weithred tu ag at feibion dynion. 

6 “Trodd efe y môr yn sychdir: 
aethant trwy yr afon ar draed: 
yna y llawenychasom ynddo. 

7 Efe a lywodraetlia trwy ei gad- 
ernid byth ; *ei lygaid a edrychant 
ar y cenhedloedd: nac ymddyrch- 
afed y rhai anufudd. Selab. 

8 O bobloedd, bendithiwch ein 
Duw, a pherwch glywed llais ei 
fawl ef: 

9 Yr hwn sydd yn gosod ein hen- 
aid mewn bywyd, ac ni âd i'n troed 
lithro. 

10 Canys fprofaist ni, O DDUW : 
coethaist ni, fel coethi arian. 

ll Dygaist ni i'r rhwyd: gosod- 
aist wasgfa ar ein llwynau. 

12 “Peraist i ddynion farchogaeth 
ar ein pennau ; “aethom trwy y tân 
ar dwfr: a thi a'n dygaist allan i 
le * diwall. 

13 iDeuaf i'th dŷ âg offrymmau 
poeth: “talaf i ti fy addunedau, 

14 Y rhai a ?adroddodd fy ngwef- 
usau, tt i fy ngenau 

n ngnyiyngder. 
TO i ti boeth-offrym- 
mau “breision, ynghyd âg arogl- 
darth hyrddod; aberthaf ychain a 
bychod. Selah. 

16 Deuwch, gwrandêwch, y rhai 
oll a ofnwch DDUW; a mynegaf yr 
hyn a wnaeth efe i'm henaid. 

17 Llefais arno â'm genau, ac efe 
a ddyrchafwyd â'm tafod. 

18 !Pe edrychaswn ar anwiredd 
yn fy nghalon, ni wrandawsai yr 
Arglwydd. 

19 Duw yn ddïau a glybu, ac a 
wrandawodd ar lais fy ngweddi. 

20 Bendigedig fyddo Duw, yr 
hwn ni throdd fy ngweddi oddê 
wrtho, nai drugaredd ef oddi wrth- 
yf finnau. 


—— 


i foliannu Dww. 


a Ps. 18, 44, 
a$l.lo. 


b Ps. 46. &. 


c Exod. 14, 
21. 
d Jos. 3. 14, 


e Ps. ll. 4. 


f Ps. 17.3. 
Es. 48. 10. 


E Es. ôl, 29, 
bh Es, 43. 2, 


2 Heb. 
dyfradwy, 
ì Ps. 100. 4, 

k Preg. 5, â, 


9 Heb, 
agorodd, 


9 Heb. 
o fêr. 


1 Diar. 28.9, 
Es. l. 15. 
Ioan 9.31. 
Iago 4, 9, 


Psalm o fawl 


PSALMAU. 


10 Dy gynnulleidfa di sydd yn trigo 


a Ps. â. 6. 


2 Heb. 
gyd â ni. 


b Ps, 96. 13, 


8 Heb. 
dywysi. 


c Ps. 85. 12. 


e Num, 10, 

2 Heb. rhag 
ei wyneb 
ef. 


b Ps. 32, 11. 


c Ps. 10. l4, 
18.a 146. . 


âd 1 Sam, 2. 


Ps, 113, 9. 
e Ps5.107.10. 
a Tf 


£ Exod. 19, 
16, 18, 
Barn. 5. â. 
Es.64,1,2 


b Dent, 11. 


y, 


PSALM LXVII. 
1 Gweddî am helaethu teyrnas Dduw, 9 er la- 
wenydd ŵ'r bobl, 6 ac er amlh&u bendithion 
Duw. 


I'r Pencerdd ar Neginoth, Psalm neu Gân. 
UW a drugarhao wrthym, ac 
a'n bendithio; a * thywynned 
ei wyneb “arnom: Selah. 

2 Fel yr adwaener dy ffordd ar 
y ddaear, a'th iachawdwriaeth ym 
mhlith yr holl genhedloedd. 

3 Molianned y bobl di, O DDuw; 
molianned yr holl bobl dydi. 

4 Llawenhâed y cenhedloedd, a 
byddant hyfryd: canys fti a ferni y 
bobl yn uniawn, ac a_*lywodraethi 
y cenhedloedd ar y ddaear. Selah. 

5 Molianned y bobl di, O Dpuw ; 
molianned yr holl bobl dydi. 


6 “Yna y ddaear a rydd ei| 


ffrwyth; a Duw, sef ein Duw ni, 
a'n bendithia. 

7 Duw a'n bendithia; a holl der- 
fynau y ddaear a'i hofnant, ef. 


PSALM LXVIII. 

l Gweddi wrth symmudo yr arch. 4 Cynghor 
4 foliannu Duw am eí drugareddau; T am 
eî ofal dros eî eglwys; 19 am eî fawr dru- 
gareddau. 

I'r Pencerdd, Psalm neu Gân Dafydd. 
YFODED *Duw, gwasgarer ei 
elynion: a ffoed ei gaseion 7 o'i 

flaen ,ef. 
2 Chweli hwynt fel chwalu mwg: 


fel y tawdd cŵyr wrth y tân, di- | 


fether y rhai annuwiol o flaen Duw. 

3 Ond Pllawenycher y rhai cyf- 
iawn, a gorfoleddant ger bron Duw ; 
a byddant hyfryd o lawenydd. 

4 Cenwch i Dpuw, canmolwch 
ei enw: dyrchefwch yr hwn sydd 
yn marchogaeth ar y nefoedd, a'i 
enw yn JAH, a gorfoleddwch ger 
ei fron ef, 

5 “Tad yr amddifaid, a Barnwr y 
gweddwon, y4 DUw, yn ei bres- 
wylfa sanctaidd. 

6 “Duw sydd yn gosod yr unig 
mewn teulu : *yn dwyn allan fy rhai 
a rwymwyd mewn gefynnau; ond y 
rhai cyndyn a breswyliant gras-dêr. 

7 Pan aethost, O Dpuw, o flaen 
dy bobl, pan gerddaist trwy yr an- 
ialwch; Selah: 

8 . Y ddaear a grynodd, a'r nefoedd 
a ddiferasant o flaen DUW: Sinai 


'|yntau a grynodd o flaen Duw, sef 


Duw Israel. 

9 PDyhidlaist wlaw graslawn, O 
DDUW, ar dy etifeddiaeth: ti ai 
gwrteithiaist wedi ei blino, 


6íl 


ynddi: yn dy ddaioni, O DDuw, yr 
wyt yn darparu i'r tlawd. 

ll Yr ARGLWYDD a roddes y gair; 
mawr oedd “mintai y rhai a'4 preg- 
ethent. | 

12 Brenhinoedd byddinog a *ffoi- 
sant ar ffrwst: a'r hon a drigodd 
yn tŷ, a rannodd yr yspail. 

13 Er gorwedd o honoch ym mysg 
y crochanau, byddwch fel esgyll 
colommen wedi eu gwisgo âg arian, 
a'i hadenydd âg aur melyn. 

14 Pan wasgarodd yr Hollalluog 
frenhinoedd * ynddi, yr oedd hi yn 
wên fel eira yn Salmon. 

15 Mynydd Duw sydd fel myn- 
ydd Basan; yn fynydd cribog /el 
mynydd Basan. 

16 Paham y llemmwch, chwi fyn- 
yddoedd cribog? ' dyma y mynydd 


a chwennychodd DUW eì bres-|! 


wylio; ïe, preswylia yr ARGLWYDD 
ynddo byth. 

17 * Cerbydau DUw ydynt ugain 
mil, sef “miloedd o angelion: yr 
Arglwydd sydd yn eu plith, megis 
yn Sinai yn y cyssegr. 

18! Dyrchefaist i'r uchelder, caeth- 
gludaist. gaethiwed: _ derbyniaist 
roddion " i ddynion ; ïe, êr rhai cyn- 
dyn hefyd, fel y preswyliai yr AR- 
GLWYDD DDUW 1n eu plith. 

19 Bendigedig fyddo yr Arglwydd, 
yr hwn a'n llwytha beunydd â da- 
ioni; sef Duw ein hiachawdwr- 
iaeth. Selah. 

20 Ein Duw ni sydd Dpuw iach- 
awdwriaeth; ac "mi'r ARGLWYDD 
DpuUw jy perthyn dïangfaau rhag 
marwolaeth. 

21 " Duw yn ddïau a archolla. ben 
ei elynion ; a choppa walltog yr hwn 
a rodio rhagddo yn ei gamweddau. 

29 Dywedodd yr Arglwydd, Dyg- 
af fy mhobl drachefn o Basan, 
dygaf hwynt drachefn Po ddyfnder 
y môr; 

23 “Fel y *trocher dy droed yng 
ngwaed 4y elynion, a thafod dy 
gŵn yn yr unrhyw. 

24 Gwelsant dy fynediad, O DDUw; 
mynediad fy Nuw, fy Mrenhin, yn 
y cyssegr. 

25 r'Y cantorion a aethant o'r 
blaen, a'r cerddorion ar ol; yn eu 
mysg 4r oedd y llangcesau yn canu 
fympanau. ' 

26 Bendithiwch DDUW yn y cyn- 
nulleidfaoedd, sef yr Arglwydd, y 


rhai ydych o “ffynnon Israel. 


a FI FD IU — >c < ec HI 9 Ŵ ls 00... — 
Po, y 
- 
-yJ 


wrth symmudo yr arch. 


8 Heb. (lu. 


4 IIeb. 
Jfoisant, 
ffoisant. 


$ Neu, 
erddi. 


iPs.8$7.1. 
a 130 1a, 


k Dent, 39, 


6 Neu, 
llawer mil, 
1 Eph. 4. &, 
T Heb. yn 
y dyn. 


]<s|el—is 
EEr^g 
cri 
San 
mm o 
—— Í  íN HM NW FEN pbe A . SS ss ss s>? s>; 


m Daf. 1, 18, 
a 20.1, 


n Pas. 110, 6, 
Hab, 3, 13, 


o Num. 21, 


P Exod, 14. 
on 


g Ps. 58. 10. 
9 Neu, 
cocher. 
r ] Chron, 
13. 8. 
a lb. 16. 
Ps, 47, 6. 
! 


8 Deut, 39, 
os. 
Es. 48, 1, 





Gweddi Dafydd 


tl Sam. 9, 
21. 


- 3 tu] 
- 


2 Neu, efe 
u wasgar. 


x Is. 44, 20, 


HIL ———__————_— 
w —] 
G5. 2 NUN 
rd cs 
Go c' y tj 
aes —lS > 
a cbe o 
NR E [wi OD 


| 
a Pa. 45, titì. 


bad, 2, 14, 
5. 
Jonah, 5. 





c Ps, 40. 2. 

2 Heb. yn 
nhom y 
dyfnder, 





d Ps. 119. 
32, 123, 





e Ioan 15, 
DE 


27 Yno y mae *Benjamin fychan 
âu llywydd, tywysogion Judah â'u 
cynnulleidfa; tywysogion Zabulon, 
a thywysogion Naphtali. 

28 Dy DDUW a orchymynodd dy 
'merth: cadarnhâ, O DpUw, yr hyn 
| a wnaethost ynom ni. 

29 "Brenhinoedd a ddygant i ti 
anrheg er mwyn dy deml yn Jeru- 
salem. 

30 Cerydda dyrfa y gwaywiïyn, 
cynnulleidfa y gwrdd-deirw, gyd â 
lloi y bobl, fe y delont yn ostyng- 
edig â darnau arian: “gwasgar y 
| bobl sydd dda ganddynt ryfel. 

31 Pendeficion a ddeuant or 
Aipht; Ethiopia “a estyn ei dwy- 








law yn brysur at DDUW. 


32 Teyrnasoedd y ddaear, cenwch 
i DDUW ; canmolwch yr Arglwydd, 





y7 Ps.lS. 10. 
a b 
. 29. 3, 3 1 
Ps Zefe yn *anfon ei lef, a honno yn 
3 Heb. r»oi.| llef nerthol. 





| 
| 


| am ymwared; 22 yn dïofrydu eî elynion â 





Selah : 
33 Yr hwn Ja ferchyg ar nef y 
nefoedd, y rha oedd erioed: wele 


34 Rhoddwch i DpDuUw gadernid: 
ei oruchelder sydd ar Ísrael, a'i 
nerth yn yr wybrennau. 

35 Ofnadwy wyt, O Dpuw, oth 
gyssecr: DUW lsrael yw efe sydd 
yn rhoddi nerth a chadernid i'r 
bobl, Bendigedig /yddo Duw. 


PSALM LXIX. 
1 Dafydd yn cwyno eî gystudd ; 13 yn gweddïo 


ddinystr ; 30 yn moliannu Duw gyd â dîolch. 

T'r Pencerdd aar Sosannim, Psalm Dafydd. 

CHUB fi, O DDUW; canys by 
dyfroedd a ddaethanti mewn 
hyd at /y enaid. 

2 cSoddais “mewn tom dwfn, lle 
nid oes sefyllfa: deuthum i ddyfn- 
der dyfroedd, a'r ffrwd a_ lifodd 
drosof. 

3 Blinais yn llefain, sychodd fy 
imgheg: “pallodd fy llygaid, tra yr 
ydwyf yn disgwyl wrth fy Nuw. 

4 Amlach na gwallt fy mhen yw y 
rhai *a'm casânt heb achos: cedyrn 
yw fy ngelynion dïachos, y rhai am 
difethent: yna y telais yr hyn ni 
chymmaerais. 

5 O DDUW, ti a adwaenost fy yn- 
fydrwydd; ac nid yw *fy ngham- 
weddau guddiedig rhagot. 

6 Na chywilyddier o'm plegid i y 
rhai a obeithiant ynot ti, Arglwydd 





DDuw y lluoedd : na waradwydder. 
o'm plegid i y rhai ath geisiant di, 


O Dpuw Israel. 
7 Canys er dy fwyn di y dygais 


572 


PSALMAU. 


warthrudd, ac y todd cywilydd fy 
wyneb. 

8 f Euthum yn ddïeithr i'm brodyr, 
ac fel estron gan blant fy mam. 

9 £ Canys zêl dy dŷ a'm hysodd ; a 
h cgwaradwyddiad y rhai a'th warad- 
wyddent di, a syrthiodd arnaf fi. 


10 !Pan wylais, gam gystuddio fy | 51 


yn ei gystudd. 


enaid âg ympryd, bu hynny yn war- (Te. 32, I3 
adwydd i mi. 

l1 Gwisgais hefyd sachlïan; ac 
euthum yn ddïareb iddynt. 

12 Yn fy erbyn y chwedleuai y 
rhai a eisteddent yn y porth; Fac |'g9h50.9. 
ì'r meddwon yr oeddwn yn *wawd. | 16... 

13 Ond myfi, fy ngweddi sydd at- | yferdiod 
tat ti, O ARGLWYDD, 'mewn amser |n 
cymmeradwy: O Dpuw, yn llïos- |'Es.49.8. 
owgrwydd dy drugaredd gwrando fi, | 2 Cor.6.?. 
y'ngwirionedd dy iachawdwriaeth. 

14 Gwared fì or dom, ac na 
soddwyf: "gwareder fi oddi wrth |mPsl447. 
fy nghoseion, ac or "dyfroedd |"3l 
dyfnion. 

15 Na lifed y ffrwd ddwfr drosof, 
ac na lyngced y dyfnder fi ; na chau- 
ed y pydew chwaith ei safn arnaf. 

16 Clyw fi, ARGLWYDD; canys da 
yw dy drugaredd: yn ol llïaws dy 
dosturiaethau edrych arnaf. 

17 Ac "na chuddia dy wyneb oddi | * Ps.21. 9. 
wrth dy was; canys y mae cyfyng- - 
der arnaf: brysia, gwrando fi.. 

18 Nesâ at fy enaid, a gwared ef: 
achub fi o herwydd fy ngelynion. 

19 Ti aadwaenost Pfy ngwarthrudd, |? Ps. 22. 6, 
a'm cywilydd, 2m gwaradwydd: fy| Es.53.3.. 
holl elynion ydynt ger dy fron di. | >> 

20 Gwarthrudd a dorrodd fy nghal- 
on; yr ydwyf mewn gofid: a 4 dis- |1Ps142.4 


gwyliais am 7a 5i dosturio wrthyf, 


ac nid oedd neb; ac am gysurwynr, | fanâ 


ac ni chefais neb. 

91 ' Rhoddasant hefyd fusil yn fy 
mwyd, ac am dïodasant yn fy sych- 
ed â finegr. 

22 " Bydded eu bwrdd yn fagl ger 
eu bron, a'u llwyddiant yn dram- 
gwydd. 

93 *Tywyller eu llygaid, fel na 
welont; a gwna i'w llwynau grynu 
bob amser. 

24 Tywallt dy ddig arnynt ; a chyr- 
haedded llidiowgrwydd dy ddigof- 
aint hwynt. 

25 "Bydded eu "preswylfod yn 
anghyfannedd; ac na fydded a 
drizo yn eu pebyll. 

26 Canys * erlidiasant ? yr hwn a 
darawsit ti; ac am ofid 5y rhai 
a archollaist ti, y chwedleuant. 





6 Heb. 
g4d-gwyn« 
an â mi. 

r Matt, 27, 

94, 48, 

Marc 15. 

al 

Ioan 19.29, 
s]îhuf. ll, 

9, 10, 


t Es, 6. 9, 
10. 
loan 12,39, 


Rhuf,11.8, 
Z Cor. 3.14. 


u Act. 1, 20. 
7 


8 Heb. dy 
archolled- 
igion. 


. 
. 
enl. l. Ŵ .Ŵ.Ŵ.Ŵ.Ŵ_. . ...,.,.,Ŵ,Ŵ.Ŵ.Ŵ.Ŵ,.,.,,,5,_Î”.^.^.,w,,,ÎÊA^^_Ô___..,,,,,,,,.,,,.,,.,,,,,,,,,. .....,___ _______,,,,,,,,..,,,.,,,,,,,.,,.,.,. Ŵ _ Ŵ _  ___— _ _ _ _ NN. ___._ _ -—_-__— 





Dafydd, mewn hyder ffydd, 


9 Neu, gos 
nr AU 


a Ŵxod. 22. 


Dat. 13, 8. 
e2. Luc10. 20, 
Heb. 12. 23, 


b Pe, 50, 13, 
14, 23. 


c Ps. 34. 2. 


& Ps, 22, 20. 


f Ps. 102. 
28. 


& Ps, 38,titl. 
b Ps, 40, 13, 


cC. 
a'l. l2, 


c P3. 35. â, 
26.a 711.13, 





97 Dod ti?anwiredd at eu han- 
wiredd hwynt; ac na ddelont i'th 
gyfiawnder di. 

28 “*Dilêer hwynt o lyfr y rhai 
byw ; ac “na ysgrifener hwynt gyd 
â'r rhai cyfiawn. 

29 Minnau, truan a gofidus ydwyf : 
dy iachawdwriaeth di, O DDUw, a'm 
dyrchafo. 

30 Moliannaf enw Duw ar gân, a 
mawrygaf ef mewn mawl. 

31 PA hyn fydd well gan yr AR- 
GLWYDD nag ŷch meu fustach corn- 
iog, carnol. 

32 “Y trueiniaid a lawenychant 
pan welant hyn: 2eich calon chwi- 
thau, y rhai a geisiwch DDUW, a 
fydd byw. 

33 Canys gwrendy yr ARGLWYDD 
ar dlodion, ac ni ddïystyra efe ei 
garcharorion. 

34 “Nefoedd a daear, y môr, a'r hyn 


'|oll a ymlusgo ynddo, molant ef. 


35 Canys Duw a achub sïon, ac 
a adeilada ddinasoedd Judah; fel 
y trigont yno, ac y meddiannont 


36 fA hiliogaeth ei weision a'i 
meddiannant hi: a'r rhai a hoffant 
ei enw ef, a breswyliant ynddi. 


PSALM LXX. 


Dafydd yn ymbil â Duw am gyflym ddinystr 
ŵr annuwiol, a'i nawdd i'r duwiol. 


I'r Pencerdd, Psalm Dafydd ai goffa. 


O PDDUW, prysura i'm gwar- 
edu; brysia, ARGLWYDD, i'm 
cymmorth. 

2 €Cywilyddier a gwarthrudder y 
rhai a geisiant fy enaid: troer yn 
eu hol a gwaradwydder y rhai a 
ewyllysiant ddrwg i mi. 

3 Dattroer yn lle gwobr am eu 
cywilydd y rhai a ddywedant, Ha, 

a 


4 HLlawenyched, a gorfoledded 
ynot ti y rhai oll a'th geisiant; a 
dyweded y rhai a garant dy iach- 
awdwriaeth yn wastad, Mawryger 


Duw. 

5 Minnau ydwyf dlawd ac ang- 
henus; O Dpuw, brysia attaf: fy 
nghymmorth a'm gwaredydd ydwyt 
ti, O ARGLWYDD ; na hir drig. 


PSALM LXXI. 


1 Dofydd, mewn hyder fydd, a phrawf o jafr 
Duw, yn gweddïo drosto ei hun, ac yn erbyn 
gelynion &ê enaid? 14 yn addaw bod yn 
ddianwadal: 1T yn gweddïo am nerth î bar- 
hâêw: 19 yn moliannu Duw, ac yn addaw 
gwneuthur hynny yn Uawen. 


673 


PSALMAU. 


NOT »ti, O ARGLWYDD, y g0- 
beithiais; na'm cywilyddier 
byth. 

9 Achub fi, a gwared fi yn dy gyf- 
iawnder : gostwng dy glust attaf, ac 
achub fi. 

3 Bydd i mi yn ^drigfa gadarn, i 
ddyfod iddi bob amser: gorchy- 
mynaist fy achub; canys ti yw fy 
nghraig am hamddiffynfa. 

4 ? Gwared fi, O fy Nuw, o law yr 
annuwiol, o law yr anghyfiawn ar 
traws. 

5 Canys ti yw fy ngobaith, O Ar- 
glwydd DpUw ; fy ymddiried o'm 
hieuengctid. 

6 “Wrthyt ti y'm cynhaliwyd o'r 
bru; ti a'm tynnaist o groth fy 
mam: fy mawl fydd yn wastad am 
danat ti. 

7 “Oeddwn i lawer megis yn rhyf- 
eddod: eithr tydi yw fy nghadarn 
noddfa. 

8 Llanwer fy ngenau 4th foliant, 
ac â'th ogoniant beunydd. 

9 *Na fwrw fi ymaith yn amser 
henaint: na wrthod fi pan ballo fy 
nerth. 

10 Canys fy ngelynion sydd yn 
dywedyd i'm herbyn; a'r rhai a 
ddisgwylianb am fy enaid a gyd- 
ymgynghorant, 

11 Gan ddywedyd, Duw a'i gwrth- 
ododd ef: erlidiwch a deliwch ef; 
canys nid oes gwaredydd. 

12 O DDuUw, na fydd bell oddi wrth- 
yf: fy Nuw, fbrysia i'm cymmorth. 

13 £Cywilyddier a difether y rhai 
a wrthwynebant fy enaid : 4 gwarth 
ac â gwaradwydd y gorchuddier y 
rhai a geisiant ddrwg i mi. 

14 Minnau a obeithiaf yn wastad, 
ac a'th foliannaf di fwyfwy. 

15 Fy ngenau a fynega dy gyf- 
iawnder a'th iachawdwriaeth beu- 
nydd; canys ^ni wn rifedi arnynt. 

16 Y'mnghadermnid yr Arglwydd 
DDUW y cerddaf: dy gyfiawnder di 
yn unig a gofiaf fi. 

17 O'm hieuengctid y'm dysgaist, 
O DpuUw: hyd yn hyn y mynegais 
dy ryfeddodau. 

18 Na wrthod fi chwaith, O DDUW, 
9mewn henaint a phen-llwydni; 
hyd oni fynegwyf dy *nerth i'r gen- 
hedlaeth on, a'th gadernid i bob 
un a ddelo. 

19 Dy gyfiawnder hefyd, O Dpuw, 
sydd uchel, yr hwn a wnaethost 
bethau mawrion: pwy, “O Dpuw, 
sydd debyg i ti? 


T 





yn gweddïo ar Dduw. 


1023. 
n Pg, 25. 2, 
3.& l.l, 


2Heb.graîg 
gyfannedd. | 


b Ps. 140. 
1, &. 


c Ps, 22.9, 
Es. 46, 3, 


d Zech. 3.8, 


ead. 18. 


fPs.7TO.l. 


E ad, 24, 
g. 35. â, 
26. a40. ]4. 
a TO. 2, 


h Ps. 40. 5, 
a.139, 17, 
18. 


íi ad. 6. 
8 Heb. hyd. 


4 IIeb. 
Jraich. 


k Is. 89. 6, 
8. 





Gogoniant teyrnas Orist. 


PSALMAU. Byr lwyddiant yr anwir. 





1 P:g. 60, 3. 


m ad. 12. 


&Ps.85.10.| 


Us. 52, 7. 


bad.7,l7. 
Ps. 89, 36, 
37. 


c 2 Sam. 23. 


Hos. 6. 3. 
9 Neu, 
îr-waîr. 


4 Heb. hyd 
oni bo heb 


E Job 29. 12. 


10.|olion yr anialwch; 
mr lyfant y llwch. 


20 ! Ti, yr hwn a wnaethost i mi 
weled aml a blin gystuddiau, a'm 
bywhêi drachefn, ac a'm cyfodi dra- 
chefn o orddyfnder y ddaear. 

91 Amlhêi fy mawredd, ac am 
cysuri oddi amgylch. 

922 Minnau a'th foliannaf ar oífïer- 
yn nabl, sef dy wirionedd, O fy 
Nuw: canafi ti âr delyn, O Sanct 
Israel. 

93 Fy ngwefusau a fyddant hyf- 
ryd pan ganwyf i ti; a'm henaid, yr 
hwn a waredaist. 

24 Fy nhafod hefyd a draetha dy 
gyfiawnder beunydd: o herwydd 
mcywilyddiwyd a4 gwaradwyddwyd 
y rhai a geisiant niwed i mi. 

PSALM LXXII. 

1 Dafydd, wrth weddïo dros Solomon, yn dang- 
os daîoni a gogoniant eê deyrnas ef yn y 
cysgod, ond. mewn gwirionedd, teyrnas Crist: 
18 yn bendithio Duw. 

Psalm *i Solomon. 
DDUW, dod i'r Brenhin dy 
farnedigaethau, ac i fab y 

Brenhin dy gyfiawnder, 

2 Efe a farn dy bobl mewn cyf- 
iawnder, a'th drueiniaid â barn. 

3 “Y mynyddoedd a ddygant hedd- 
wch i'r bobl, a'r bryniau, trwy gyfÍ- 
iawnder. 

4 Efe a farn drueiniaid y bobl, 
efe a achub feibion yr anghenus, 
ac a ddryllia y gorthrymmydd. 

5 PTra fyddo haul a lleuad y'th 
ofnant, yn oes oesoedd. 

6 “Efe a ddisgyn fel gwlaw ar 
*gnu gwlan; fel cawodydd yn dyfr- 
hâu y ddaear. 

7 Yn ei ddyddiau ef y blodeua y 
cyfiawn ; ac amlder o heddwch fydd 
* tra fyddo lleuad. 

8 Ac efe a lywodraetha o fôr hyd 


_|fôr, ac o'r afon hyd derfynau y 


ddaear. 
9 O'i flaen ef yr ymgrymma trig- 
“ai elynion a 


10 fBrenhinoedd Tarsis a'r ynys- 
oedd a dalant anrheg : brenhinoedd 
Sheba a Seba a ddygant rodd. 

ll Iê, yr holl frenhinoedd a_ym- 
grymmant iddo: yr holl genhedl- 
oedd a'i gwasanaethant ef. 

12 Canys efe £a wared yr anghen- 
og pan waeddo: y truan hefyd, a'v 
hwn ni byddo cynnorthwywr iddo. 

13 Efe a arbed y tlawd a'r rheid- 
us, ac a achub eneidiau y rhai 
anghenus. 

14 Efe a wared eu henaid oddi 


54 


wrth dwyll a thrawsder: a_^ gwerth- |". Ps. 116. 


fawr fydd eu gwaed yn ei olwg ef. 

15 Byw hefyd fydd efe, a rhoddir 
iddo o aur Seba: gweddïant hefyd 
drosto ef yn wastad: beunydd y 
clodforir ef. 

16 Bydd dyrnaid o ŷd ar y ddaear 
ym mhen y mynyddoedd: ei ffrwyth 
a ysgwyd fel Libanus; a pobl y 
ddinas a flodeuant fel gwellt y 
ddaear. 

17 Ei enw fydd yn dragywydd: ei 
enw a bery tra fyddo haul ; ac * ym- 
fendithiant ynddo : yr holl genhedl- 
oedd a'i galwant yn wŷnfydedig. 

18 Bendigedig /yddoyr ARGLWYDD 
DpuUw, Duw Israel, “yr hwn yn unig 
sydd yn gwneuthur rhyfeddodau. 

19 Bendigedig hefyd /yddo ei enw 
gogoneddus ef yn dragywydd; ar 
holl ddaear a lanwer oi ogoniant. 
Amen, ac Amen. 


20 Gorphen gweddïau Dafydd mab 


Jesse. 


PSALM LXXIII. 

1 Y prophwyd, wedî gorfod rhyw brofedigaeth, 
2 ar yr achlysyr hwnnw, yn dangos llwydd- 
iant yr enwir ; 18 a'r brïw a gafodd efe wrth 
hynny, sef anymddirïîed, 15 Ei orfodaeth, sef 
gwybod amcan Duw, yn difelha yr annuwiol, 
ac yn cynnal y cyfiawn, 

Psalm * Asaph. 

y» ddïau da yw Duw i Israel; 

sef i'r rhai glân o galon. 

2 Minnau, braidd na lithrodd fy 
nhraed: prin na thripiodd fy 
ngherddediad. 

3 * Canys cenfigennais wrth y rhai 
ynfyd, pan welais lwyddiant y rhai 
annuwiol. 

4 Canys nid oes rhwymau yn 
eu marwolaeth; a'u cryfder sydd 
£heini. 

5 Nid ydynt mewn blinder fe 
dynion eradM ; ac ni ddïaleddir ar- 
nynt hwy gyd â dynion eraill. 

6 Am hynny y cadwynodd balch- 
der hwynt, ac y gwisg trawsder am 
danynt /e/ dilledyn. 

7 “Eu llygaid a saif allan gan fras- 
der: aethant dros feddwl calon o 
gyfoelh. 

8 Y maent wedi llygru, “yn chwedl- 
eua yn ddrygionus «mm drawsder; 
yn dywedyd yn uchel. 

9 Gosodasant eu genau yn erbyn 
y nefoedd: a'u tafod a gerdd trwy 
y ddaear. 

10 Am hynny y dychwel ei bobl 
ef yma ; ac y gwesgir iddynt ddwfr 
plŵol lawn. 


ll Dywedant hefyd, “Pa fodd y| a; 


k Pa, 196. 4. 


Z Neu, 
i Asaph, 


Ps. 50, titl, 


3 Neu, 
Eito da. 


| a Job 21. 7. 
Ps.$S7(.1. 
Jer.l2.1, 


4 Neu, dirf, 


neu, fras. 


b Job 15.27. 


c Hos, 7. 16. 


d Job 22.13. 
Ps. 10. 11. 


. 
GC — ——— ; —— NW GN———Nn———— 
* 





Diwedd, yr annuwiol. 


e Job 21. 15. 
a 34, 9, 


aob.9. 
Mal. 3. 14. 
f Pa. 26. 6. 


E£ .P3.77. 13. 


h Ps. 35. G. 


$ Job 20. 8. 
Ps. 9U, 5, 


k Ps, 92,6. | 


Diar. 30, 2, 
6 Heb. gyd 
a thi. 





gŵyr Duw? a oes gwybodaeth gan 
y Goruchaf? 

12 Wele, dyma y rhai annuwiol, 
a'r rhai sydd lwyddiannus yn y byd, 
ac a amlhasant olud. 

13 * Dïau ma yn ofer y glanheais 
fy nghalon, ac y fgolchais fy nwy- 
law mewn diniweidrwydd. 

14 Canys ar hyd y dydd y'm 
maeddwyd ; fy ngherydd a ddeuai 
bob bore. 

15 Os dywedwn, Mynegaf fel hyn ; 
wele, â chenhedlaeth dy blant di y 
gwnawn gam. | 

16 Pan amcenais wybod hyn, blin 
oedd hynny yn fy ngolwg i; 

17 Hyd onid “euthum i gyssegr 
Duw: 4yna y deallais eu diwedd 
hwynt. ; 

18 Dïau Posod o honot hwynt 
mewn llithrigfa, a4 chwympo o 
honot hwynt i ddinystr. 

19 Mor ddisymmwth yr aethant 
yn anghyfannedd! pallasant, a dar- 
fuant gan ofn. 

20 Fel breuddwyd wrth ddihuno 
un; felly, O Arglwydd, pan dde- 
ffroech, y dirmygi eu gwedd hwynt, 

21 Fel hyn y gofidiodd fy nghalon, 
ac y'm pigwyd yn fy arennau. 

22 EMor ynfyd oeddwn, ac heb 
wybod ; anifail oeddwn ?o'th flaen di, 

23 Etto yr ydwyf yn wastad gyd 
â thi: ymaflaist yn fy llaw ddehau. 

24 A'th gynghor y'm harweini; 
ac wedi ^Aymny ym cymmeri ê 
ogoniant, 

25 Pwy sydd gennyf fì yn y nef- 
oedd ond tydi? ac ni ewyllysiais ar 
y ddaear neb gyd â thydi. 

26 Pallodd fy nghnawd a'm calon: 
ond “nerth fy nghalon !a'm rhan 


. |yw Duw yn dragywydd. 


27 Canys wele, difethir y rhaì a 
bellhântoddi wrthyt: torraist ymaith 


.|bob un "a butteinio oddi wrthyt, 


28 Minnau, nesâu at DDUW sydd 
dda imi: yn yr Arglwydd DDUW y 
gosodais fy ngobaith, I draethu dy 
holl weithredoedd, 


PSALM LXXIV. 

1 Y prophwyd yn cwyno anrheithio y cyssegr : 
10 yn erfyn cymmorth gan Dduw, wrth ystyr- 
ied ei allu, 18 a'i elynion enllibus, a'i Ulant, 
a'i gyfainmod. 

2 Maschil Asaph. 
AHAM, Dpuw, y'm bwriaist 
heibio yn dragywydd, ac y 


. |myga dy ddigofaint yn erbyn * def- 


aìd dy borfa € 
2 Cofia dy gynnulleidfa, y7 hon a 


675 


PSALMAU. 


brynaist gynt; a **llwyth dy etifedd- 
iaeth, 4 *hwn a waredaist; mynydd 
Sion hwn, y preswyli ynddo. 

3 Dyrcha dy draed at anrhaith 
dragywyddol; sc/ at yr holl ddrwg 
a wnaeth y gelyn yn y cyssegr. 

4 Dy elynion a ruasant y'nghanol 
dy gynnulleidfaoedd ; gosodasant 
eu bannerau 4/7 arwyddion. 

5 Hynod oedd gwr, fel y codasai 
fwyill mewn dyrys-goed. 

6 Ond yn awr y maent yn dryllio 
cei cherfiadau ar unwaith â bwyill 
ac â morthwylion. 

7 “Bwriasant dy gyssegroedd yn 
tân; hyd lawr yr halogasant bres- 
wylfa dy enw. 

8 Dywedasant yn eu calonnau, 
5Cyd-anrheithiwn hwynt: llosgasant 
holl synagogau Duw yn y tir. 

9 Nì welwn ein harwyddion : “nid 
oes brophwyd mwy, nid oes gen- 
nym a ŵyr pa hyd. 

10 Pa hyd, Dpuw, y gwarthrudda 
y gwrthwynebwr? a gabla y gelyn 
dy enw yn dragywydd? 

ll Paham y tynni yn ei hol dy 
law, sef dy ddeheulaw? tyn A allan 
o ganol dy fynwes. 

12 Canys ' Duw yw fy Mrenhin o'r 
dechreuad, gwneuthurwr iachawd- 
wriaeth o fewn y tir. 

13 “Ti yn dy nerth a * berthaist y 
môr: drylliaisb bennau 5" dreigiau 
yn y dyfroedd. 

14 Ti a ddrylliaist ben lefiathan ; 


rhoddaist ef yn fwyd i'r bobl yn yr |,19” 


anialwch. 
15 !Ti a holltaist y ffynnon a'r 


afon ; “ti a ddyhysbyddaist afonydd | 1! 


cryfion, 

16 Y dydd sydd eiddot ti, y nos 
hefyd sydd eiddotti: !ti a barot- 
£oaist oleuni a haul. 

l7 Ti a osodaist holl derfynau y 
ddaear : m fi a luniaist haf a gauaf. 

18 " Cofia hyn, i'r gelyn gablu, O 
ARGLWYDD, ac êr bobl ynfyd ddif- 
enwi dy enw. 

19 Na ddyro enaid dy durtur i gyn- 


nulleidfa y gelynion: nac anghofia | 


gynnulleidfa dy drueiniaid byth. 

20 Edrych ar y cyfammod: canys 
llawn yw tywyll-leoedd y ddaear o 
drigfannau trawsder. 

91 Na ddychweled y *tlawd yn 
waradwyddus: molianned y truan 
a'r anghenus dy enw. 

22 Cyfod, O Dpuw, dadleu dy 
ddadl : " cofia dy waradwydd gan yr 
ynfyd beunydd. 


Erfyn cymmorth Duw. 


8 Neu 
gwialen, 

b Deut.32.9. 
Jer. 10. 16. 

4 hon, 


cl Bren. 6. 
18, 29, 32, 
90. 


d Z Bren. 
25. 9, 





































6 Heb, Cyd- 
ddrylliwn, 
neu, cyd- 
dorrwn. 
el Sam, 3. 


Amos 8111, 


f Ps. 44, 4, 


E Exod. 14, 
2. 


6 Heb, 
dorraist. 


mcrfeirch. 
i Exod, 17.5. 
Num, 20, 


Ps.105.41, 
Es, 48,21. 

k Jos. 2. 13, 
&c, 


1 Gen. 1.14, 
&c. 


m G en.8. 22, 

8 Heb, hâf a 
gauaf ti a'u 
d&luniaist. 

n ad, 22. 


9 gorthreym 
medig. 


o ad. 18. 
Ps. 89. ôl, 


Datgan mawredd 


93 Nac anghofia lais dy elynion : 
dadwrdd y rhai a godant êth erbyn 
sydd yn dringo yn wastadol. 


PSALM LXXV. 


1 Y prophwyd, yn moliannu Duw ; 2 yn addaw 
barnu yn gyfiawn; 4 yn ceryddu y beilch- 
ion, lrwy ystyried, rhagluniaeth Duw; 9 yn 
moliannu Duw, ac yn addaw gwneuthur cyf- 
iawnder, 

I'r Pencerdd, * Al-taschith, Psalm neu Gân 

* Asaph. ŷ 

LODFORWN dydi, O Dpuw, 

clodforwn; canys agos yw dy 

enw; dy ryfeddodau a fynegant 

hynny. 

2 Pan *dderbyniwyf y gynnulleid- 

fa, mi a farnaf yn uniawn. 








































2 Neu, Na 
ddifetha, 
Pa. 57, titl, 

3 Neu, 

i Asaph. 


4 Neu, gym- 
merwyf 
amser nod- 


cg 3 Ymddattododd y ddaear, a'i holl 
drigolion: myfi sydd yn cynnal ei 
cholofnau. Selah. 
4 Dywedais wrth y rhai ynfyd, Nac 
ynfydwch; ac wrth y rhai annuwiol, 
aZech.1. | “Na ddyrchefwch eich corn: 
: 5 Na ddyrchefwch eich corn yn 
uchel: »4 ddywedwch yn warsyth. 
6 Canys nid o'r dwyrain, nac o'r 
sHeb, _ |2orllewin, nac or *dehau, y daw 
anialwch. 
goruchafiaeth. 
>P.52.6.|. 7 “Ond Duw sydd yn barnu ; “efe 
c1 Sam. 2, | 2 OStwng y naill, ac a gyfyd y llall. 
a'eee.| 8 Oblegid “4 mae phïol yn llaw 
Ps. 60.3. | yr ARGLWYDD, a'r gwin sydd goch ; 
Da. M.10.*yn llawn cymmysg; ac efe a dy- 
eDiar.22, | walltodd o hono: etto holl annuw- 
iolion y tir a wasgant, ac a_yfant 
ei waelodion. 
9.Minnau a fynegaf yn dragy- 
wydd, ac a ganaf i DDUw Jacob. 
ts10L& | -10 Torraf hefyd holl “gyrn y rhai 
zPs.9. 17. Annuwiol; a “chyrn y rhai cyfiawn 
248.14. | ag ddyrchefir. 
PSALM LXXVI. 
1 Datgan mawredd Duw yn ê eglwys. ll 
Cynghor ŵ'w wasanaethu ef yn barchedig. 
I'r Pencerdd ar Neginoth, Psalm neu Gân 
3 Nea, “ 3? Asaph. 
a Pa. 48.1, HNoD yw Duw *yn Judah; 
- mawr yw ei enw ef yn Israel. 
9 Ei babell hefyd sydd yn Sa- 
lem, a'i drigfa yn Sïon. 
>Ps4;9.| 3 Yna Py torrodd efe saethau y 


bwa, y tarian, y cleddyf hefyd, a'r 
frwydr. Selah. 

4 Gogoneddusach wjt a chadarn- 
ach na mynyddoedd yr yspail. 

5 Yspeiliwyd y cedyrn galon, hun- 
asant eu hŵn: a'r holl wŷr o nerth 
ni chawsant eu dwylaw. 

6 “Gan dy gerydd di, O DpUw 





























Nah. 2, 13, 
Zech, 12, 4, 


i gysgu. 


616 


PSALMAU. 


| Jacob, y rhoed y cerbyd a'r march 





7 Tydi, tydi, wyt ofnadwy; a 
phwy a saif o'th flaen pan ennyno 
dy ddigter ? 

8 O'r nefoedd y peraist glywed 
barn ; ofnodd, a gostegodd y ddaear, 

9 Pan gyfododd Duw i fam, i 
achub holl rai llednais y tir.  Se- 


lah. 
10 “Dïau cynddaredd dyn a'th 


folianna di: gweddill cynddaredd 
a. waherddi. 

11 *“Addunedwch, a thelwch i'r 
ARGLWYDD eich Duw: fy rhai oll 
ydynt o'i amgylch ef, dygant an- 
rheg *i'r Ofnadwy. 

12 Efe a dyrr ymaith yspryd ty- 
wysogion: y mae yn ofnadwy i 
frenhinoedd y ddaear. | 


PSALM LXXVIL 


1 Y Psalmydd yn dangos pa ymdrech creu- 
lawn a fuasai rhyngddo ac anobaith ; 10 
a'r oruchafiaeth a gafodd, wrth ysiyried 
mawr a grasusol weithredoedd Duw. 


I'r Pencerdd, i »Jeduthun, Psalm * Asaph. 


'M llef y gwaeddais ar DDUW,' 


â'm llef ar DDUw ; ac efe am 
gwrandawodd. 

2 Yn nydd fy nhrallod y ceisiais 
yr Arglwydd : fy “archoll a redodd 
liw nos, ac ni pheidiodd: fy enaid 
a wrthododd eê ddiddanu. . 


| Dww yn ei eglwys. 


d Edrych 
Exod.9,16, 
alsS.ll, 
Ps, 65.7. 

ePreg, 6.4 
56 £g. , 


1 Ps, 68, 29. 
a 89, 7. 


$ Heb. i ofn. 


3 Heb. llaw. 


3 Cofiais DDUW, ac 2m cyth- A. 
ryblwyd: cwynais, a therfysgwyd fy | 


yspryd. belah. 

4 Deliaist fy llygaid yn neífro: 
synnodd arnaf, fel na allaf lefaru. 

5 P Ystyriais y dyddiau gynt, blyn- 
yddoedd yr hen oesoedd. 

6 Cofio yr ydwyf fy nghân y nos: 
“yr ydwyf yn ymddiddan â'm cal- 
on ; fy yspryd sydd yn chwilio yn 

fal. | 


7 Ai yn dragywydd y bwrw yr 
ARGLWYDD heibio? ac oni bydd 
efe boddlawn mwy î | 

8 A ddarfu ei drugaredd ef dros 
byth? a balla eê addewid e/ yn oes 
oesoedd ? 


n 


9 A anghofiodd Duw drugarhâu?| 
a gauodd efe ei drugareddau mewn 


sorriant? Selah. ; 


l0 A dywedais, Dyma fy ngwen-| 


did: elo cofiaf flynyddoedd de- 
heulaw y Goruchaf. 
ll Cofiaf weithredoedd yr An- 


GLWYDD; Ïe, cofiaf. dy wyrthiau 


gynt. 

12 Myfyriaf hefyd ar dy holl 
waith, ac am dy weithredoedd y 
chwedleuaf. “— dM 
.13 “Dy ffordd, O Dpuw, sydd. yn 





LM 


bPs.l43,5. Î. 
Es. 51. 9, 


c Ps, 4. â, 


d Ps,7.17. | 





Digofaint, Duw yn erbyn 






























Duwmt? . h 

14 Ti yw y Duw sydd yn gwneuth- 
ur, rhyfeddodau: dangosaist .dy 
nerth ym mysg y bobloedd. | 

15 “Gwaredaist â'ê fraich dy bobl, 
meibion Jacob a Joseph. Selah. 


e Exod. 6. 6. 


rExod 4. | 16 fY dyfroedd a'th welsant, O 
Pe 14.3 | DDUW, y dyfroedd a'th welsant: 


&c, 


hwy a ofnasant; y dyfnderau hefyd 
a gynhyrfwyd. | 





He, | 17 Y cymmylau a *dywalltasant 
wyd gen | ddwfr: yr wybrennau a roddasant 
dwrf: dy saethau hefyd a gerdd- 
asant. | 
|'memem | 18 Twrf dy daran a glywyd ^o 
zPs.97.4. |amgylch: £mellt a oleuasant y byd; 
cyffrôdd a chrynodd y ddaear. 
19 Dy ffordd sydd yn y môr, a'th 
lwybrau yn y dyfroedd mawrion; 
ac nid adweinir dy ol. 
bod M.| 20 PTywysaist dy bobl fel defaid, 
Ps.1s 52. | trwy law Moses ac Aaron. 
PSALM LXXVIII. 
1 Cynghor â ddysgu ac â bregethw cyfraith” 
Dduw. 9 Histori digofaint Dww yn erbyn 
yr anghrediniol, a'r anufudd. 61 Wedi bwrw 
heiUio yr Israeliaid, y mae Duw yn dewîs 
— Judah, Sïon, a Dafydd. 
a Ps. 78, tit]. & Maschili Asaph. 
CWIRONDO fy nghyfraith, fy 
mhobl: gostyngwch eich clust 
at eiriau fy ngenau. 
bpe49.4.| 9PApgoraf fy ngenau mewn diareb: 
35. traethaf ddamhegion o'r cynfyd : 
crs.44.1. | 3 “Y rhai a glywsom, ac a wybuom, 
ac a fynegodd ein tadau i ni. | 
4 Ni chelwn rhag eu meibion, gan 
fynegi i'r oes a ddêl foliant yr An- 
GLWYDD, ai nerth, a'i ryfeddodau 
y rhai a wnaeth efe. 
apel. | 5 Canys “efe a sicrhaodd dystiol- 
aeth yn Jacob, ac a osododd gyf- 
raith yn Israel, y rhai a orchy- 
sDeut.4.2. mynodd efe i'n tadau *eu dysgu 
al.19. |i'w plant: 
6 Fel y gwybyddai yr oes a ddêl, 
sef y plant a enid; a pan gyfodent, 
y mynegent Awy i'w plant hwythau: 
7 Fel y gosodent eu gobaith ar 
Dpuw, heb anghofio gweithred- 
oedd Duw, eithr cadw ei orchy- 
mynion ef: ”" 
1Exoi 32. | 8 Ac na byddent fel eu tadau, fyn 
»34.9. _ |genhedlaeth gyndyn a_gwrthryfel- 
9. a1. 27, gar; yn genhedlaeth ni “osododd 


ei chalon yn uniawn, ac nid yw ei 
hyspryd ffyddlawn gyd â Duw. 

9 Meibion Ephraim, yn arfog ac 
yn saethu â bwa, a droisant euw 
| cefnau yn nydd y frwydr. 


chalon. 


oT 


PSALMAU. 


y cyssegr: pa dduw mor fawr a'm 


10 Ni chadwasant gyfammod Dyw, 


eithr gwrthodasant rodio yn ei gyf- 
raith ef; 

ll Ac anghofiasant ei weithred- 
oedd a'i ryfeddodau, y rhai a ddang- 
osasai efe iddynt. 

12 Efe a wnaethai wyrthiau o 
flaen eu tadau hwynt yn nhir yr 
Aipht, ym maes ? Soan. 


13 íEfe a barthodd y môr, ac a og 
aeth â hwynt drwodd; “gwnaeth | 13 


hefyd i'r dwfr sefyll fel pentwr. 

14 !Y dydd hefyd y tywysodd efe 
hwynt â chwmmwl, ac ar hyd y 
nos â goleuni tân. 

15 mEfe a holltodd y creigiau yn 
yr anialwch; a rhoddes ddïod oddi 
yn9 megis o ddyfnderau dirfawr. 

l6 Canys efe a ddug "ffrydiau 
allan o'r graig, ac a dynnodd i lawr 
megis afonydd o ddyfroedd. 

17 Er hynny chwanegasant etto 
bechu yn ei erbyn ef, gan “ddigio 
y Goruchaf yn y diffaethwch. 

18 PA themtiasant DDUW yn eu 
calon, gan ofyn bwyd wrth eu blys. 

19 4Llefarasant hefyd yn erbyn 
Duw; dywedasant, A ddichon Dyw 
*arlwyo bwrdd yn yr anialwch ? 

20 r Wele, efe a darawodd y graig, 
fel y pistyllodd dwfr, ac y llif- 
odd afonydd; a ddichon efe roddi 
bara hefyd? a ddarpara efe gig i'w 
bobl? 


yr anghrediniol â'r anufudd. 








h Gen. 32, 3, 
um, 13. 


Es, 19. 11, 
Ezec, a0. 
ì Exod, 14. 
2. 
k Exod, 15. 
1 Exod. AO. 
291.a 14.24. 
Ps. 105. 39, 
m Exod. 17. 
N um. 20, 
ll, 
Ps. 105.41. 
1 Cor. 10,4, 
me 9. 


Ps. 105. 41. 


o Pg, 95, 8. 

P Exod, 16. 
2. 

g Num, ll. 
4, 


9 Heb, 
drefnu. 
r Exod. 17, 


6. 
Num, 20. 
ll, 


91 Am hynny y clybu yr AR- | 


GLWYDD, ac “y digiodd : a thân a 
ennynodd yn erbyn Jacob, a digof- 
aint hefyd a gynneuodd yn erbyn 
Israel ; | 


8 Num; 11. 


92 Am na chredent yn NUW,| 


ac na obeithient yn ei iachawdwr- 
iaeth ef: 

93 Er iddo ef orchymyn i'r wybr- 
ennau oddi uchod, ac agoryd drys- 
au y nefoedd, 

24 "A gwlawio manna arnynt i'w 
fwytta, a rhoddi iddynt ŷd y nef- 
oedd. | i 

25 *Dyn a fwyttaodd fara angel- 
ion : anfonodd iddynt fwyd yn ddi- 
gonol. 

26 *Gyrrodd y dwyrein-wynt yn 
y.nefoedd; ac yn ei nerth y dug 
efe ddeheu-wynt. | 

27 Gwlawiodd hefyd gig arnynt 
fel llwch, ac adar asgellog fel tywod 
y môr. 

28 Ac a wnaeth iddynt gwympo 
o fewn eu gwersyll, o amgylch eu 
preswylfeydd. 

29 Felly y bwyttasant, ac y llwyr- 


t Mal. 2. 10, 


u Exod. 16. 
4 
Ps. 105. 40, 
Ioan 6. ôl. 
lUor.10.3. 
4 Neu 
Pawb a 
Jf wyttaodd 
Jara 
cedyrn, 
Ps. 103. 20. 
x Num. lL, 
ôl, 


Digofaint Dww yn erbyn 


ŷ Num. 11. 
9. 


5 Heb, 
grymmodd, 
neu, blyg- 
odd. 

6 Neu, wŷr 
ieuaingc. 

£ Num. 14, 
a 16, a 17. 


a Edrych 
Hos. 5. 15. 


b Deut. 32. 
4, 


d Es. 48. 9. 


ddiwallwyd hwynt; ac efe a barodd 
eu dymuniad iddynt ; 

30 Ni ommeddwyd hwynt o'r hyn 
a flysiasant: er hynny, 7 tra y yd- 
oedd eu bwyd yn eu safnau, 

31 Digllonedd Duw a gynneuodd 
yn eu herbyn hwynt, ac a laddodd 
y rhai brasaf o honynt, ac a*gwymp- 
odd 9etholedigion Israel. 

32 Er hyn oll “pechasant etto, ac 
ni chredasant i'w ryfeddodau ef. 

33 Am hynny y treuliodd efe eu 
dyddiau hwynt mewn oferedd, a'u 
blynyddoedd mewn dychryn. 

34 Pan laddai efe hwynt, hwy 
ai ceisient ef, ac a ddychwelent, 
ac a geisient DDUw yn fore. 

35 Cofient hefyd mai P Duw oedd 
eu Oraig, ac mai y Goruchaf Dpyuw 
oedd eu Gwaredydd. 

36 Er hynny, rhagrithio yr oedd- 
ynt iddo ef â'u genau, a dywedyd 
celwydd wrtho â'u tafod: 

37 “A'u calon heb fod yn uniawn 
gyd âg ef, na'u bod yn ffyddlawn 
yn ei gyfammod ef. 

38 Er hynny efe yn drugarog a 
faddeuodd ew hanwiredd, ac ni ddi- 
fethodd Jwynt: ïe, “trodd ymaith 
ei ddigofaint yn fynych, ac ni chy- 
ffrôdd ei holl lid, 

39 Canys “efe a gofiai fmai cnawd 


.|oeddynt, & gwynt yn myned, ac 


'z.6. | heb ddychwelyd. 


8 Neu, gyf- 
yngdra, 

i Ps. 105. 
21, &c. 


k Exod. 7, 
20, 


1 ee 8. 
Ps.105. 31. 

m Exod. 8. 

n Exod, 10. 
13 


Ps. 105. 24, 
o Exod. 9, 
93 


Ps. 105. 33, 
9 Heb, 
Lladdodd, 


8 Cauodd, 


40 Pa sawl gwaith £y "digiasant 
ef yn yr anialwch, ac y gofidiasant 


”.| ef yn y diffaethwch ? 


41 Iê, Ptroisant a phrofasant 


'IDDUW, ac a osodasant derfyn i 


Sanct yr Israel. 

42 Ni chofiasant ei law ef, nar 
dydd y gwaredodd efe hwynt oddi 
wrth * y gelyn. 

43 Fel 'y gosodasai efe ei ar- 
wyddion yn yr Aipht, ai ryfedd- 
odau ym maes Soan : 

44 E Ac y troisai eu hafonydd yn 
waed; a'u ffrydiau, fel na allent 
yfed. 

45 ! Anfonodd gymmysgbla yn eu 
plith, yr hon a'u difaodd hwynt; 
a "llyffaint i'w difetha. 

46 "Ac efe a roddodd eu cnwd 
hwynt i'r lindys, a'u llafur ì'r locust. 
47 99Distrywiodd eu gwinwydd 
â chenllysg, a'u sycomorwydd â 
Zrhew. 

48 * Rhoddodd hefyd eu hanifeil- 
laid i'r cenllysg, a'u golud i'r mellt. 

49 Anfonodd arnynt gynddaredd 


ei lid, llidiowgrwydd, a digter, a 


573 


PSALMAU. 


chyfyngder, trwy anfon angelion 
drwg, | 

50 Cymhwysodd ffordd i'w ddig- 
ofaint: nid attaliodd eu henaid 
oddi wrth angau; ond eu *bywyd 
a roddodd efe i'r haint. 

5l PTarawodd hefyd bob cyntaf- 
anedig yn yr Aipht; sef blaenion 
eu nerth hwynt ym “mhebyll Ham: 

52 Ond refe a yrrodd ei bobl ei 
hun fel defaid, ac a'u harweiniodd 
hwynt fel praidd yn yr anialwch. 

583 Tywysodd hwynt hefyd yn ddi- 
ogel, fel nad ofnasant: a'r môr “a 
orchuddiodd eu gelynion hwynt. 

54 Hwythau a ddug efe i oror ei 
sancteiddrwydd; 4r mynydd hwn, 
*a ennillodd eì ddeheulaw ef. 

55 Ac efe a yrrodd allan y cen- 
hedloedd o'u blaen hwynt, ac “a 
rannodd iddynt etifeddiaeth wrth 
linyn, ac a wnaeth i lwythau Is- 
rael drigo yn eu pebyll hwynt. 

56 Er hynny temtiasant a digias- 


.ant DDUw goruchaf, ac ni chad- 


wasant ei dystiolaethau : 

57 Eithr ciliasant a. buant anffydd- 
lawn fel eu tadau: troisant *fel 
bwa twyllodrus. 

58 7 Digiasant ef hefyd â'u huch- 
elfannau; a. gyrrasant. eiddigedd 
arno â'u cerfiedig ddelwau. 

59 Clybu Duw Aym, ac a ddig- 
iodd, ac a ffieiddiodd Israel yn 
ddirfawr : 

60 “Fel y gadawodd efe dabernacl 
Siloh, y babell a osodasai efe ym 
mysg dynion ; 

61 Ac y rhoddodd ei nerth mewn 
caethiwed, “ai brydferthwch yn 
llaw y gelyn. 

62 Rhoddes hefyd ei bobl i'r cledd- 
yf; a digiodd wrth ei etifeddiaeth. 

63 Tân a ysodd eu gwŷr ieuaingo; 
* a'u morwynion ni ' phrïodwyd. 

64 Eu hoffeiriaid a laddwyd â'r 
cleddyf; *?a'u gwragedd gweddwon 
nid wylasant. 

65 Yna “y deffrôdd yr Arglwydd 
fel un o gysgu, fel cadarn yn bloedd- 
io gwedi gwin. 

66 Ac efe a darawodd ei elynion 
o'r tu ol: rhoddes iddynt warth 
tragywyddol. 

67 Gwrthododd hefyd babell Jo- 
seph, ac ni etholodd lwyth Eph- 
raim : 

68 Ond efe a etholodd lwyth Ju- 
can, mynydd Sïon, yr hwn a hoff- 
odd. 

69 Ac a adeiladodd ei gyssegr fel 


yr anghrediniol a'r anufudd. 


4Neu, hanâ- 
feiliaid, 
P Exod, 12, 
a 
Ps. 105. 36. 
ag Ps. 106. 
22. 
r Ps, 77. 20, 


8 Exod. 14, 
27, 28. 
& i5. 10. 


t Ps. 44.3, 


u Jos. 19. 7, 
96. 


x IIos. 7. 16. 


7 Deut. 32, 
16, 21, 


£] Sam. â, 
ll. 
Jer. 7. 12, 
14, 
a Z0. 6, 9. 
5 eu. 


6 a'u pr yd- 
ferthwch. 


a Jer. 7. 34, 
a 16.9. 
a 25. 10, 

1 Heb. 
channiol- 


yd. 
b Job 27. 15, 
Ezec, 2i. 


Zo. 
c Ps. 44. 23, 


d 1 Sam. 5. 
6, 12. a 6. 4, 


I EFE o. 00/0 ss 9 


| Owyno difrod Jerusalem, 


llys uchel, fel y ddaear yr hon a 
seiliodd efe yn dragywydd. 

70 *“Etholodd hefyd Dafydd ei 
was, ac a'i cymmerth o gorlannau 
y defaid : 

71 Oddi ar ol fy defaid cyfebron 
y daeth âg ef “i borthi Jacob ei 
bobl, ac Israel ei etifeddiaeth. 

72 Yntau a'u porthodd hwynt yn 
ol perffeithrwydd ei galon; ac a'u 
anodd wrth gyfarwyddyd ei ddwy- 
aw. 


e1 Sam. 16. 
2 Sam. 7.8. 


| f Gen. 33. 

| 13. 

| Es. 40, 11. 
| mr Sam. o. 
1 Chron, 
11.2. 


PSALM LXXIX. 


1 Y Psalmydd yn cwyno difrod Jerusalem: 8 
yn gweddïo am ymwared. ; 19 ac yn addaw 


diolch. 
Psalm * Asaph. 
CENHEDLOEDD, O Dpuw, 
a ddaethant i'th etifeddiaeth ; 
ahalogasant dy deml sanctaidd: 
gosodasant Jerusalem yn garn- 
eddau. 

2 Rhoddasant gelanedd dy weis- 
ion yn fwyd i adar y nefoedd, a 
chig dy saint i fwystfilod y ddaear. 

3 Tywalltasant eu gwaed fel dwfr 
o amgylch Jerusalem: Pac nid oedd 
a'u claddai. 

4 “Yr ydym ni yn warthrudd i'n 
cymmydogion; dirmyg a gwatwar- 
gerdd i'r rhai sydd on hamgylch. 

5 1Pa hyd, ARGLwyDD? a ddigi 
di yn dragywydd? a lysg dy eiddig- 
edd di fel tân € 

6 “Tywallt dy lid ar y cenhedloedd 
ni'th adnabuant, ac ar y teyrnas- 
oedd ni alwasant ar dy enw. 

7 Canys ysasant Jacob, ac a 
wnaethant ei breswylfa yn anghyf- 
annedd. 

8 fNa chofia yr anwireddau gynt 
i'n herbyn: brysia, rhagflaened dy 
dostur drugareddau ni: canys llesg 
iawn y'n gwnaethpwyd. 

9 Cynnorthwya ni, O DDUW ein 
hiachawdwriaeth, er mwyn gogon- 
iant dy enw: gwared ni hefyd, a 
thrugarhâ wrth ein pechodau, er 
mwyn dy enw. 

10 £Paham y dywed y cenhedloedd, 
Pa le y mae eu Duw hwynt? bydd- 
ed hysbys ym mhlith y cenhedloedd 
yn ein golwg ni, wrth ddïal gwaed 
dy weision yr hwn a dywalltwyd. 

11 *Deued uchenaid y carcharor- 
ion ger dy fron: yn ol mawredd 
dy *nerth cadw blant marwolaeth. 

12 A thâl i'n cymmydogion ar y 
'Gen, 6.1. seithfed 'i'w mynwes, eu cabledd 
Jen.se.18. trwy yr hon y'th gablasant di, O 
Luc 6, 38. | Arglwydd. 


2 Neu, 
i Asaph. 


a Pa. T4. 7. 


b Ps. 141.7. 
Jer. 14, 16, 
a l6. 4. 


c Ps, 44, 13, 
a 80, 6. 
a Ps. 89, 46, 


e Jor, 10.20. 


1 Es. 64. 9. 


E Pa. 42, 10. 
all5.2, 


h Ps. 102, 
20. 





8 Heb. 
fraich. 





'BT9 


PSALMAU. 


17 Bydded dy law dros wr dy 
ddeheulaw, a thros fab y dyn 
hwn a gadarnheaist i ti dy hun. 


a, thruenî yr eglwys. 





k Ps, 95.7. 
a l00. 3, 





13 A “ninnau dy bobl a defaid dy 
borfa, a'th foliannwn di yn dragy- 
wydd: datganwn dy foliant o gen- 
hedlaeth i genhedlaeth. 


PSALM LXXX. 


1 Dafydd yn eî weddi yn cwyno trueni yr 
eglwys. 8 Daioni Duw o'r blaen yn tro yn 
farnedigaethau. 14 Y mae yn gweddïo am 
ymwared. 


I'r Pencerdd *ar Sosannim Eduth, Psalm |" Ps.45 
3 Asaph. 2 Neu, 

WRANDO, O Fugail Israel, yr | ' 4^ 

hwn wyt yn arwain Joseph 

fel praidd; Pymddisgleiria, cyr hwn 
wyt yn eistedd rwng y cerubiaid. 

2 Cyfod dy nerth o flaen Ephraim | 2. 
a Benjamin a Manasseh, a thyred | >Sam.6&2 
yn iachawdwriaeth i ni. PL 

3 1Dychwel ni, O Dpuw, a *llew- |424.7,19. 
yrcha dy wyneb ; a ni a achubir. eDs 46. 

4 O ARGLWYDD DDUW y llu-| 
oedd, pa hyd y “sorri wrth weddi *He 
dy bobl? Ps. Ti, 1, 
' 5 fPorthaist hwynt â bara dagr- Ps 42.2. 
au; a dïodaist hwynt â dagrau o 
wrth fesur mawr. | 

6 SGosodaist ni yn gynnen i'n “Ps 44M. 
cymmydogion; a'n gelynion an| 
gwatwarant yn eu mysg eu hun. 

7 O DpDuw y lluoedd, ^ dychwel |? ad. 3, 19. 
ni, a llewyrcha dy wyneb; a ni a 
achubir. 

8 Mudaist 'winwydden o'r Aipht: !ms. 517. 
kbwriaistb y cenhedloedd allan, a Ezec, 11. 0, 
phlennaist hi. AN 

9 Arvloesaist oi blaen, a pheraist 
i'w gwraidd wreiddio, a hi a lanw- 
odd y tir. 

10 Cuddiwyd y mynyddoedd gan 
ei chysgod ; a'i changhennau oedd 
Jel cedrwydd * rhagorol. 5 

1ì Hi a estynodd ei changau hyd 


bDeut.23.2. 
Ps. 50. 2, 





4 Heb, 


y môr, a'i blagur ' hyd yr afon. | Ps. 72. 8. 
12 Paham y "rhwygaist ei chae- ms 5 
au, fel y tynno pawb a elo heibio | J&55,. 

ar hyd y ffordd eî grawn hi? 
13 Y baedd o'r coed ai turia, a 
bwystfil y maes a'i pawr. 
14 O Dpuw y lluoedd, dychwel, _ 
n Es. 60. 


attolwg: "edrych o'r nefoedd, a 
chenfydd, ac ymwêl â'r winwydden 


on; 

15 A'r winllan a blannodd dy dde- 
heulaw, ac âr planhigyn a gadarn- 
heaist i ti dy hun. 

16 Llosgwyd Aê â thân; torrwyd 
hî ì lawr: gan gerydd dy wyneb y 
difethir hwynt. 


o Ia. 829. 21, 


| Annog î ufudd-dod. 


a Ps. 8, titl, 
2 Neu, 
i Asaph, 


b Lef, 23. 
9 


Num, 10. 
10. 


$ Neu, yn 
erbyn. 
cPs.ll4.]l. 
d Es.9. 4, 
a 10. 27. 
e Exod. 1. 
14. 
f Exod. 2. 


29. a.l4. 10. 


Ps. 50, 15. 
E Exod. 17. 


6a 
Num, 20. 
13. 

4 Neu, 


gynnen. 
h Ps. 50. 7. 


i Exod, 20. 
Dn. 


18 Felly ni chiliwn yn ol oddi 
wrthyt ti: bywhâ ni, a nì a alwn 
ar dy enw. 

19 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, 


P dychwel ni, llewyrcha dy wyneb; 


a ni a achubir. 
PSALM LXXXL 


1 Y mae yn annog â roi cyhoedd ddiîolch $ 
Dduw. 4 Bod Duw yn gofyn hynny o ddyl- 
ed, oblegid ei ddoniau, 8 Duw, wrth annog 
ŷ ufudd-dod, yn cwyno rhag eu hanufudd- 
dod hwy, yr hwn sydd niweidiol âddynt. 


I'r Pencerdd ar *Gittith, Psalm ? Asaph. 


(t ENWCH yn llafar i Dpuw ein 
cadernid: cenwch yn llawen i 
Dpuw Jacob. 

2 Cymmerwch psalm, a. moeswch 
dympan, y delyn fwyn a'r nabl. 

9 Udgenwch udgorn yn y lloer 
newydd, yn yr amser nodedig, yn 
nydd ein huchel-wyl. 

4 Canys Pdeddf yw hyn i Israel, 
a defod i DDuw Jacob. 

5 Efe a'i gosododd y7 dystiolaeth 
yn Joseph, pan aeth efe allan *trwy 
dir yr Aipht: Ae y clywais “iaith 
ni ddeallwn. 

6 4Tynnais ei ysgwydd oddi wrth 
y baich: ei ddwylaw a ymadaw- 
sant â'r “ crochanau. 

7 'Mewn cyfyngder y gelwaist, ac 
mi a'th waredais: gwrandewais di 
yn nirgelwch y daran: £profais di 
wrth ddyfroedd * Meribah, Selah. 

8 h Clyw, fy mhobl, a mi a dystiol- 
aethaf i ti: Israel, os gwrandewi 
arnaf; 

9 Na fydded ynot dduw arall; ac 
nac ymgrymma i dduw dieithr. 

10 ' Myfi yr ARGLWYDD dy DDUW 
yw yr hwn a'th ddug di allan o 


4 |dir yr Aipht: “lleda dy safn, a mi 
'|a'i llanwaf. 


ll Ond ni wrandawai fy mhobl ar 
fy llef; ac Israel ni'm mynnai. 

12 !Yna y gollyngais hwynt yng 
nghyndynrwydd eu calon: aethant 
wrth eu cynghor eu hunain. 

138 "O na wrandawsai fy mhobl 


.a22.29. arnai ; iasal 
13 a2 20.) A naf; ;a rodiasai Israel yn fy 


ffyrdd ! 

14 Buan y gostyngaswn eu gelyn- 
ion, ac y troiswn fy llaw yn erbyn 
eu gwrthwynebwyr. 

15 Caseion yr ARGLWYDD â 


-|*" gymmerasent arnynt ymostwng 


iddo ef: au hamser hwythau fu- 


'|asai yn dragywydd. 


g Job 29, 6. 


16 9Bwydasai hwynt hefyd â Pbras- 
der gwenith: ac â mêl «o'r graig 
y'th ddiwallaswn. 


PSALMAU. 


PSALM LXXXII. 


1 Dafydd, wedî cynghori y barnwyr, 5 a cher- 
yddu ew hesgeulusdra hwy, 8 yn erfyn ar 
Dduw farnu. 


Psalm * Asaph. 
s DAU sydd “yn sefyll y'nghyn- 
nulleidfa y galluog: ym mhlith 
y duwiau y barn efe. 

2 Pa hyd y bernwch ar gam? ac 
Py derbyniwch wyneb y rhai an- 
nuwiol? Selah. 

3 *Bernwch y tlawd a'r amddifad: 
cyfiawnhêwch y cystuddiedig a'r 
rheidus. 

4 “Gwaredwch y tlawd ar ang- 
henus: achubwch Awymnt o law y 
rhai annuwiol, 

5 Ni wyddant, ac ni ddeallant; 
mewn tywyllwch y rhodiant: holl 
sylfaenau y ddaear a symmudwyd 
o'u lle. 

6 Myfi a ddywedais, Duwiau yd- 
ych chwi; a meibion y Goruchaf 
ydych chwi oll. 

7 Eithr “byddwch feirw fel dyn- 
ion, ac fel un or tywysogion y 
syrthiwch, 

8 Cyfod, O Dpuw, barna y ddae- 
ar: canys ti a etifeddi yr holl gen- 
hedloedd. 

PSALM LXXXIII. 
l Achwyn wrih Dduw rhag brad y gelyn, 9 

Gweddi yn erbyn y rhaê sydd yn gorthrym- 

mu yr eglwys, 


Cân neu Psalm *Asaph. 


Brad gelynion Israel, 


2 Neu, 
$ Asaph. 
a 2 Chron. 


9. 6. 
Preg. 6. 8. 
b Deut. 1. 


2 Chr. 19, 
7 


3 Ymddiff- 
ynnwch, 


c Diar. 24, 
11. 


d Ioan 10, 


e Ps, 49, 12, 
Ezec.31.14, 


DDUW, *na ostega: na thaw, |. 8, 


ac na fydd lonydd, O Dpuw. 

2 Canys wele, dy elynion sydd yn 
terfysgu; a'th gaseion yn cyfodi eu 
pennau. 

3 Ymgyfrinachasant yn ddichell- 

gar yn erbyn dy bobl, ac ym- 
gynghorasant yn erbyn ” dy rai dir- 
gel di. 
' 4 Dywedasant, Deuwch, a_“di- 
fethwn hwynt fel na byddont yn 
genedl; ac na chofier enw Israel 
mwyach. 

5 Canys ymgynghorasant yn *un- 
fryd ; * ac ymwnaethant i'th erbyn ; 

6 îPebyll Edom, a'r Ismaeliaid; 
y Moabiaid, a'r Hagariaid ; 

7 Gebal, ac Ammon, ac Amalec; 
y Philistiaid, gyd â phreswylwyr 


Tyrus. 

8 Assur hefyd a ymgwplysodd â 
hwynt: buant fraich i blant Lot. 
Selah. 

9 Gwna di iddynt fel 2 * Midian ; |*Bemn.7- 


megis 4 “Sisera, megis 2 Jabin, 
afon Cison : 


a 31. 20. 


c Edrych 
Jer. 11, 19, 
a ôl. 36, 


9 Heb, un 
galon. 

4a 
WNA 
anl gyf- 
ammod. 

d Edrych 
1,10,1L. 


wrth |1 Barn. 4. 
15, 24. 


a.b.21, 








PSALMAU. 





10 Yn Endor y difethwyd hwynt : 
r.2 Bren.9. JE aethant yn dail i'r ddaear. 

Seph.1.17.|. 11 Gwna eu pendefigion fel " Oreb, 
se" lac fel Zeeb; a'u holl dywysogion 
fel !Zebah, ac fel Salmunnah : 

12 Y rhaì a ddywedasant, Cym- 
merwn i ni gyfanneddau Duw i'w 
meddiannu. 

13 Gosod hwynt, O fy Nuw, “fel 
olwyn ; fel sofl o flaen y gwynt. 

14 Fel y llysg tân goed, ac fel y 
goddeithia fflam fynyddoedd ; 

15 Felly erlid di hwynt â'th dym- 
mestl, a dychryna hwynt â'th gor- 

t 


gweddi yn eu herbyn. 


t Barn. 8, 
12, 21, 


k Es, 17. 13, 
14, 


wynt. 

16 Llanw eu hwynebau â gwarth ; 
fel y ceisiont dy enw, O ARGLWYDD. 

17 Cywilyddier a thralloder hwynt 
yn dragywydd; ïe, gwaradwydder 
a difether hwynt: 

18 !Fel y gwypont mai tydi, yr 
hwn yn unig wyt JEHOFAH wrth 
dy enw, wyt Oruchaf ar yr holl 
ddaear. 


PSALM LXXXIV. 


1 Dafydd yn hiraethu am gymmundeby cyssegr ; 
4 ac yn dangos mor ddedwydd yw y rhaî 
sydd yn aros ynddo: $ ac yn gweddïo ar 
gael a hono yntau fyned yno drachefn. 


1 Ps, 59. 15, 


o 
sy) 
ŵ 
op 
p 
op 
—_ 
o 


T'r Pencerdd ar ^ Giítith, Psalm ^2 meibion 


WL Corah. 

feibion. OR hawddgar yw dy bebyll di, 
Ma O ARGLWYDD y lluoedd ! 

>Pe421,| 2PFy enaid a_hiraetha, ïe, ac a 

213.36, |flysia am gynteddau yr ARGLWYDD: 


fy nghalon am cnawd a waeddant 
am y Duw byw. 

3 Aderyn y tô hefyd a gafodd dŷ, 
a'r wennol nyth iddi, lle y gesyd 
ei chywion; sef dy allorau di, O 
ARGLWYDD y lluoedd, fy Mrenhin, 
a'm Duw. 

4 Gwŷn fyd preswylwyr dy dŷ : yn 
wastad y'th foliannant. Selah. 

5 Gwyŷn &e fyd y dyn y mae ei 
gadernid ynot; a'h ffyrdd yn * eu 
calon : i 

6 Y rhai yn myned trwy ddyffryn 
“Bacha a'i gwnant yn ffynnon: a'r 
gwlaw a 5leinw y llynnau. 

7 Ant o *nerth inerth; ymddengys 
pob un ger bron Duw yn Sïon. 

8 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, 
clyw fyngweddi: gwrando, O DDyw 
Jacob. Selah. 

9 O Dpuw ein tarian, gwel, ac 
edrych ar wyneb dy Enneiniog. 

10 Canys gwell yw diwrnod yn dy 
gynteddau di na mil: dewiswn 
“gadw drws yn nhŷ fy Nuw, o flaen 
trigo ym mhebyll annuwioldeb. 


8 eî galon. 














& Morwŷdd. 


6 Heb, 
orchuddia. 
6 Neu, fintai 
nad. 


7 Heb. 
eistedd 
wrth y 
rhiniog, 


681 





ll Canys haul a c tharian yw yr 


ARGLWYDD DDUW: yr ARGLWYDD 
a rydd ras a gogoniant: “ni attal 


efe ddim daioni oddi wrth y rhai a | 


rodiant yn berffaith. 
12 O ARGLWYDD y lluoedd, * gwŷn 
fyd y dyn a ymddiried ynot. 
PSALM LXXXV. 
1 Dafydd, wedi profì trugareddau Duw o'r 
blaen, yn gweddio ar íddynt barhâw; $ ac, 


o hyder ar ddaioni. Duw, yn addaw disgwyl 
wrthynt. 


I'r Pencerdd, Psalm meibion Corah. 
2 RASLAWN fuost, O An- 
GLWYDD, i'th dir: dychwel- 
aist gaethiwed Jacob. 

2 2 Maddeuaist anwiredd dy bobl: 
cuddiaist eu holl bechod. Selah. 

3 Tynnaistb ymaith dy holl lid: 
* troaist oddi wrth lidiowgrwydd dy 
ddigter, 

4 Tro ni, O DDuw ein hiachawd- 
wriaeth, a thorr ymaith dy ddigof- 
aint oddi wrthym. 

5 Ai byth y digi wrthym? a estyni 
di dy sorriant hyd genhedlaeth a 
chenhedlaeth * 

6 Oni throi di a'n bywhâu ni, fel 
y llawenycho dy bobl ynot ti? 

7 Dangos i ni, ARGLWYDD, dy 
drugaredd, a dod i ni dy iachawd- 
wriaeth. 

8 Gwrandawaf beth a ddywed yr 
ARGLWYDD DDUW: canys Pefe a 


draetha. heddwch i'w bobl, ac i'w 


E—_—-- Y — — -. .—_—_— — — — — —_ —_—-—_—-— — -—-—-— 


saint: ond na throant at ynfyd- 
rwydd. 


9 Dïau /od ei iechyd ef yn agos i'r. 


rhai ai hofnant; fel y trigo gogon- 
iant yn ein tir ni. 

10 Trugaredd a gwirionedd a ym- 
gyfarfuant ; “ cyfiawnder a heddwch 
a ymgusanasant. 

11 “Gwirionedd a dardda o'r ddae- 
ar; a chyfiawnder a edrych ì lawr 
o'r nefoedd. 

12 Yr ARGLWYDD hefyd a rydd 
ddaioni; “an daear a rydd ei 
chnwd. 

13 f Cyfiawnder a â oii flaen ef; ac 
a esyd ei draed ef ar y ffordd. 


PSALM LXXXVI. 

1 Dafydd yn cadarnhâu eî weddî, toy wybod 
fod ganddo ffydd; 5 trwy ddaionî a gallu 
Duw: 11 yn deisyf parhâ&u o'r gras cyntaf. 
14 Ac, wrth gwyno rhag y balch, yn erfyn 
rhyw arwydd o ddaioni Duw, 

7 Gweddi Dafydd. 

AL O ARGLWYDD, dy 

glust, gwrando fi: canys truan 
ac anghenus ydwyf. 





Erfyn am drugaredd Dww. 





| c Gen. 15. 1. 


s. 115. 9, 
118 


2 Neu,i 
feibion, 
Ps. 42, tiil, 

89 Heb, 
Boddlawn. 


aDPs,32,1. 


14 Heb, 
tr 6aist dy 
ddigter 
rhag llidio, 


b Zech. 9. 
10, 


c Ps, 72, 3, 
Es. 22. 17. 


a Es. 45, Ê, 


e I's, 67. 6, 


f Ps, 89, 14, 





Gweddi Dafydd. 
9Neu,un | 2Oadw fy enaid; canys 3sanctaidd 
gm |ydwyf: achub di dy was, O fy Nuw, 


yr hwn sydd yn ymddiried ynot. 
3 Trugarhâ wrthyf, ARGLWYDD: 


* Neu, irwy | Canys arna y llefaf * beunydd. 


4 Llawenhâ enaid dy was: canys 


"Ps.95.1. |" abtab ti, Arglwydd, y dyrchafaf fy 


b * . 
Ps, 145, 9, 
Jocl 2. 13. 


c Ps. 50. 15. 


d Exod, 15, 
îi 
TDeut, 3. 24, 
Ps. 89, 6. 


es. T2. 18. 
a7. 14, 


7 Heb. yr. 


a, 145. 8. 
Joel 2. 13, 

k Ps, 116. 
16. 


ZNeu, i 
feibion. 
aPs.48.1,2. 


b Pa, T8. 67, 
68. 


enaid. 

5 “Canys ti, O ARGLWYDD, ydwyt 
dda, a maddeugar; ac o fawr dru- 
garedd i'r rhai oll a alwant arnat. 

6 Clyw, ARGLWYDD, fy ngweddi; 
ac ymwrando â llais fy ymbil. 

7 “Yn nydd fy nghyfyngder y llefaf 
arnat: canys gwrandewi fi. 

8 1 Nid oes fel tydi ym mysg y duw- 
ìau, O ARGLWYDD; na gweithred- 
oedd fel dy weithredoedd di. 

9 Yr holl genhedloedd y rhai a 
wnaethost a ddeuant, ac a addolant 
ger dy fron di, O Arglwydd; ac a 
ogoneddant dy enw. | 

10 Canys ydwyt fawr, ac *yn 
gwneuthur rhyfeddodau: “ti yn 


ie. | unìg wyt DDUW. 


ll &Dysg i mi dy ffordd, O AR- 
GLWYDD; mi a rodiaf yn dy wir- 


.e. |ionedd: una fy nghalon i ofni dy 
enw. | 
12 Moliannaf di, O Arglwydd fy 


Nuw, â'm holl galon: a gogonedd- 
af dy enw yn dragywydd. 

13 Canys mawr gyw dy drugaredd 
tu ag attaf fi : a gwaredaist fy enaid 
$ o uffern *isod. 

]4 Rhai beilchion a gyfodasant 


. I'm herbyn, O DpuUw, a chynnulleid- 


fa "y trawsion a geisiasant fy enaid ; 

ac ni'th osodasant di ger eu bron. 
15 íEithr ti, O Arglwydd, wyt 

DDuw “trugarog a graslawn; hwyr- 


.|frydig i lid, a helaeth o drugaredd 
. |a gwirionedd. 


16 Edrych arnaf, a thrugarhâ 


'|wrthyf: dyro dy nerth i'th was, ac 


achub “fab dy wasanaethferch. 

17 Gwna i mi arwydd er daioni: 
fel y gwelo fy nghaseion, ac y gwar- 
adwydder hwynt; am i ti, O AR- 
GLWYDD, fy nghynnorthwyo a'm 
diddanu. 


PSALM LXXXVIL 


1 Naturiaeth a gogoniant yr eglwys. 4 Cyn- 
nydd, a pharch, a diddanwch, aelodau yr 


' eglwys. 
Psalm meu Gân *meibion Corah, 
iD sail sydd “ar y mynyddoedd 
sanctaidd. 
2 PYr ARGLWYDD a gêr byrth 
Sïon yn fwy na holl breswylfeydd 
Jacob. 





PSALMAU. 


3 Gogoneddus bethau a ddywed- 
iT am danat ti, O ddinas Duw. 
Selah, 

4 Cofiaf “Rahab a Babilon wrth 
fy nghydnabod: wele Philistia, a 
Thyrus, ynghyd âg Ethiopia. Yno 
y ganwyd hwn. 

5 Ac am Sion y dywedir, Y gwr 
ar gwr a anwyd ynddi: a'r Gor- 
uchaf ei hun a'i sicrhâ hi. 

6 Yr ARGLWYDD a gyfrif pan 
Tnertono y bobl, eni hwn yno. Se- 
ah. 


7 Y cantorion ar cerddorion a 
Jyddant yno: fy holl ffynhonnau 
sydd ynot ti. 


PSALM LXXXVIII. 
Gwedd yn cynnwys achwyn chwerw-dost. 
Psalm meu Gân *meibion Corab, i'r Pencerdd 
ar Mahalath Leannoth, * Maschil * Heman 
yr Ezrahiad, 
ARGLWYDD Dpuw fy iach- 
awdwriaeth, gwaeddais o'th 
ílaen ddydd a nos. 

2 Deued fy ngweddi ger dy fron; 
gostwng; dy glust at fy llefain. 

3 Canys fy enaid a lanwyd o flin- 
derau; a'm heinioes a nesâ i'r 
beddrod. 

4 ? Cyfrifwyd fi gyd â'r rhai a ddis- 
gynant i'r pwll: ydwyf fel gwr heb 
nerth. 

5 Yn rhydd ym mysg y meirw, 
fel rhai wedi eu lladd, yn gorwedd 
mewn bedd, y rhai ni chofi mwy; 
a hwy a dorrwyd foddi wrth dy 
law. 

6 Gosodaist fi yn y pwll isaf, mewn 
tywyllwch, yn y dyfnderau. 

7 Y mae dy ddigofaint yn pwyso 
arnaf: ac “â'th holl donnau y'm cys- 
£uddiaist. Selah. 

8 1 Pellheaist fy nghydnabod oddi 
wrthyf ; gwnaethost fi yn ffieidd-dra 
iddynt: gwarchaewyd 4, fel nad 
awn allan. 

9 Fy llygad a ofidiodd gan fy 
nghystudd: llefais. arnat, AR- 
GLWYDD, beunydd; “estynais fy 
nwylaw attat. 


10 f Ai i'r meirw y gwnei ryfedd- | 'Ts. 
od* a gyfyd y meirw a'th foliannu 


di? Selah. 

1l A draethir dy drugaredd mewn 
bedd? a'th wirionedd yn nistryw ? 

12 A adweinir dy ryfeddod yn y 
tywyllwch ? a'th gyfiawnder yn nhir 
anghof 

13 Ond myfi a lefais arnat, AR- 
GLWYDD; yn fore yr achub fy 
ngweddi dy flaen. 


Gogoniant yr eglwys. 


c Is. 89. 10. 


d Ps. 22. 30. 


Z Neu, 

i feibion, 
9 Neu, Ps. 
Heman, 

&c 


yn rhoi 
athraw- 
iaeth 


a1 Bren. 4. 
1 Chron, 2 
6. 


b Ps, 31. 12, 


4 Neu, gan, 


c Ps. 42. 7. 


d Job 19. 13, 
Ps. 31. 11, 
& . 


eJobll. I3, 
Ps, 143, 6, 


E Pg, 5. 8. 


Dafydd yn moliannu Dww 





14 Paham, ARGLWYDD, y gwrth- 
odi fy enaid? y cuddi dy wyneb 
oddi wrthyff 

15 Truan ydwyf fi, ac ar drangc- 
edigaeth o'm hieuengctid: Pdygais 
dy ofn, ac yr ydwyf yn petruso. 

16 Dy sorriant a aeth drosof; 
dy ddychrynedigaethau a'm torrodd 

aith. 

17 Fel dwfr y'm cylchynasant *beu- 
nydd, ac y'm cyd-amgylchasant. 

18 'Câr a chyfaill a yrraist ym 
mhell oddi wrthyf, 2m: cydnabod i 
dywyllwch. 


PSALM LXXXIX. 

1 Dafydd yn moliannu Duw am ei gyfammod, 
5 am ei ryfeddol allu, 15 am ei ofal dros 
ei eglwys, 19 am eî gafr $ frenhiniaeth 
Dafydd; 98 yna yn cwyno am yr hyn a 
ddigwyddasai yn y gwrthwyneb, 46 yn ym- 
ymliw â Duw, yn eî weddîo, ac yn eî fen- 
aithio. 

3 Maschil * Ethan yr Ezrahiad. 
RUGAREDDAU yr ARGLWYDD 
a ddatganaf byth: â'm genau 

y mynegaf dy wirionedd o genhedl- 

aeth hyd genhedlaeth. 

2 Canys dywedais, Adeiledir íru- 
garedd yn dragywydd: Pyn y neí- 
oedd y sicrhêi dy wirionedd. 

3 Gwneuthwm ammod â'm heth- 
oledig, c“tyngais i'm gwas Dafydd. 

4 4Yn dragywydd y sicrhâf dy had 
di; ac *o genhedlaeth i genhedl- 
aeth yr adeiladaf dy orsedd-faingc 
di. Selah. 

5 fA'r nefoedd, O ARGLWYDD, â 
foliannant dy ryfeddod; a'th wìr- 
ionedd y'nghynnulleidfa y saint. 

6 Canys £pwy yn y nef a gystedlir 
âr ARGLWYDDÏ wy a gyffelybir 
iT ARGLWYDD ym mysg meibion y 
cedyrn ? 

7 *Duw sydd ofnadwy iawn yng 
nghynnulleidfa y saìnt, ac i'w ar- 
8wydo yn ei holl amgylchoedd. 

8 O ARGLWYDD DDUW y lluoedd, 
pwy sydd fel tydi, yn gadarn IoR? 
a'th wirionedd o'th amgylch? 

9 iíTi wyt yn llywodraethu ym- 
chwydd y môr: pan gyfodo ei don- 
nau, tì a'u gostegi. 

10 “Ti a ddrylliaist * yr Aipht, fel 
un lladdedig : (rwy *nerth dy fraich 
y gwasgeraist dy elynion. | 

11 !Y nefoedd ydynt eiddot ti, a'r 
ddaear sydd eiddot í1: ti a seiliaist 
y byd aii gyflawnder. 

12 Ti a greaist ogledd a dehau: 
Tabor a Hermon a_lawenychant yn 
dy enw. 

13 Y maei ti fraich a chadernid: 





683 


PSALMAU. 


cadarn yw dy law, ac uchel yw dy 
ddeheulaw. 


14 mCyfiawnder a_barn gw 5trig-|; 


fa dy orsedd-faingce: " trugaredd a 
gwirionedd a ragflaenant dy wyneb. 

15 Gwŷn ex byd y bobl a adwaen- 
ant *yr hyfrydlais: yn llewyrch dy 
wyneb, O ARGLWYDD, y rhodiant 
hwy. 

16 Yn dy enw di y gorfoleddant 
beunydd; ac yn dy gyfiawnder yr 
ymddyrchafant. 

17 Canys godidowgrwydd eu cad- 
ernid hwynt ydwyt ti; ac yn dy 


ewyllys da P y dyrchefir ein corn ni. |? 


18 Canys * yr ARGLWYDD yw ein 


e . 6 
tarian ; a Sanct Israel yw ein Bren- 


hin. 

19 Yna yr ymddiddenaist mewn 
gweledigaeth â'th "Sanct, ac a ddy- 
wedaist, Gosodais gymmorth ar 47 
cadarn: dyrchefais um etholedig o'r 
bobl. 

20 “Cefais Dafydd fy ngwasan- 
aethwr: enneiniais ef â'm holew 
sanctaidd : 

21 ' Yr hwn y sicrhêir fy llaw gyd 
âg ef: a'm braich a'i nertha ef. 

92 *Ni orthrymma y gelyn ef; ar 
mab anwir nis cystuddia ef. 

23 Ac mi a goethaf ei elynion o'i 
flaen; a'i gaseion a darawaf. 

24 *Fy ngwirionedd hefyd a'm tru- 
garedd fydd gyd âg ef; ac “yn fy 
enw y dyrchefir eì gorn ef. 

25 A *gosodaf ei law yn y môr, 
ai ddeheulaw yn yr afonydd. 

26 Efe a lefa arnaf, Ti yw fy 
Nhad, fy Nuw, a_Chraig fy iach- 
awdwriaeth. | 

27 Minnau a'i gwnaf yntau yu 
gynfab, goruwch brenhinoedd y 
ddaear. 


am es drugareddau. 


o Num. 10. 
10. a 2y 21. 


o Sanct, 1s- 
rael y mae 
ein bren- 


91 Sam. 16. 
1, 12, 


r Ps. 80. 17. 


s2 Sam. 7. 
J |; 


tPs.(l.T. 
uad. 17, 


x Ps. 12. 8. 
a 80,11. 


28 7Cadwaf iddo fy nhrugaredd y Es. 05. 3. 


yn dragywydd ; a'm cyfammod fydd 
sicr iddo, 

29 -Gosodaf hefyd ei had yn 
dragywydd; a'i orsedd-faingc "fel 
dyddiau y nefoedd. 

30 Os ei feibion a adawant fy 
nghyfraith, ac ni rodiant yn fy 
marnedigaethau ; 

31 Os fy neddfau a halogant, a'm 
gorchymynion ni chadwant: 

32 Yna Pmi a ymwelaf â'u cam- 


wedd â gwïalen, ac â'u hanwiredd| 


â ffrewyllau. 

33 Ond ni thorraf fy nhrugaredd 
oddi wrtho, ac *ni phallaf o'm gwir- 
ionedd. 


34 Ni thorraf fy nghyfammod, ac| 


r ad, 4, 36, 
a Deut, ll], 
2. 


b 2 Sam. 7. 
14. 


8 Heb. ni 


ddiddym- 


edd, 


Dafydd yn ymymliw â Duw. 


ni newidiaf yr hyn a ddaeth allan 
o'm genau. 
| 85 Tyngais unwaith i'm sancteidd- 
rwydd, na ddywedwn gelwydd i 
Dafydd. 
FN 86 * Bydd eì had ef yn dragy- 
ad.4,29. | wydd, a'i orsedd-faingce “fel yr haul 

Ioan 12.34 ger fy mron i. 

“wm'^| 37 Sicrhêir ef yn dragywydd fel 
y lleuad, ac fel tyst ffyddlawn yn 
y nef. Selah, 

| 38 Ond ti a wrthodaist ac a flì- 
eiddiaist, ti a ddigiaist wrth dy 
Enneiniog. 

39 Diddymmaist gyfammod dy 
was ; halogaist eì goron, gan e 
thaflu ì i lawr. 

40 “Drylliaist eì holl gaeau ef; 
“Ma nn ei amddiffynfeydd yn 
adwy 

41 En holl fforddolion a'i hyspeil- 
iant ef: aeth yn warthrudd i'w 
gymmydogion. 
| 42 Dyrchefaist ddeheulaw ei wrth- 
llawenheaist ei holl el- 








e Pa. 80. 12. 








wynebwyr ; 
ynion. 

43 Troaist hefyd fin ei gleddyf, ac 
ni chadarnheaist ef mewn rhyfel. 
| 44 Peraist i'w Pharddwch ddarfod, 
a bwriaist ei orsedd-faingce i lawr. 

45 Byrheaist ddyddiau ei ieuengo- 
tid : toaist gywilydd drosto ef. Selah, 

46 'Pa hyd, ARGLWYDD, yr ym- 
guddi? ai yn dragywydd ? a lysg 
dy ddigofaint di fel tân € 

47 “Cofia "pa amser sydd i mi: 
paham y creaist holl blant dynion 
yn ofer î 

48 I Pa wr a. fydd byw, ac ni “ wêl 
farwolaeth? a wared efe ei enaid o 
law y bedd? Selah. 

49 Pa le y mae dy hen dr ugaredd- 
au, O ARGLWYDD, y rhai 'a dyng- 
aist i Dafydd yn dy wirionedd ? 

50 Cofia, O ARGLWYDD, warad- 
wydd dy weision, 4 hwn a ddyg- 
ais yn fy mynwes gan yr holl bobl- 
oedd fawrion ; 

51 A'r hwn y gwaradwyddodd dy 
elynion, O ARGLWYDD; â'r hwn y 
gwaradwyddasant ol troed dy En- 
neiniog. 

52. Bendigedig fyddo yr An- 
GLWYDD yn dragywydd. Amen, 
ac Amen. 


| 9 Heb. ddis- 
gleirdeb. 








f Pa. 79. 5. 


o. a119. ôL. 


i Ps, 49. 9. 
k Heb. 11.5. 





m Ps. 60, 9, 


| 
12 Sam. 7, 
15. 
US. OO. O, 


PSALM XC. 


1 Moses yn datgan rhagluniaeth Duw: 9 yn 
cwyno rhag breuolder dyn, & a cheryddon 
Duw, 10 a byrred yr einioes: 12 ac yn 
gweddîo am gael gwybcdaeth a phrawf o 
ddaionus ragluniaeth Duw, 





684 


PSALMAU. 


3 Gweddi Moses *gwr Duw. 


T5 ARGLWYDD, Pfuost yn bres- 
wylfa i ni *ym mhob cenhedl- 


aeth. 


2 c Cyn gwneuthur y mynyddoedd, 
a llunio o honot y ddaear, a'r byd ; 
ti hefyd wyt Dpuw, o dragywydd- 
oldeb hyd dragywyddoldeb. 

3 Troi ddyn i ddinystr ; a dywedi, 
1 Dychwelwch, feibion dynion. 

4 * Canys mil o flynyddoedd ydynt 
yn dy olwg di fel doe, wedi yr êl 
heibio, ac fe gwyliadwriaeth nos. 

5 Dygi hwynt ymaith megis â llif- 
eiriant; fy maent /el hôn: y bore 
8y maent fel llysieuyn a newidir. 

6 Y bore y blodeua, ac y tyf; 
prydnawn y torrir ef ymaith, ac y 
gwywa. 

7 Canys yn dy ddig y difethwyd 
ni, ac yn fA lidiowgrwydd y'n braw- 
ychwyd. 

8 h Gosodaist ein hanwiredd ger 
dy fron, ein i dirgel bechodau yng 
ngoleuni dy wyneb. 

9 Canys ein holl ddyddiau ni a 
*ddarfuant gan dy ddigofaint di: 
treuliasom ein blynyddoedd fel 
$ chwedl 


5 
10 $ Yn nyddiau ein*blynyddoedd |, 


y mae deng mlynedd a thri ugain: 
ac os o gryfder y cyrheuddir ped- 
war ugain mlynedd, etto eu nerth 
sydd boen a blinder; canys eb- 
rwydd y derfydd, a ni a ehedwn 
ymaith. 

1l Pwy a edwyn nerth dy sorriant? 
canys fel y mae dy ofn, y mae dy 

digter. 

12 FDysg ê mê felly gyfrif ein 
dyddiau, fel y dygom ein calon i 
ddoethineb. 

13 Dychwel, ARGLWYDD, pa hyd? 
ac edifarhâ o ran dy weision. 

14 Diwalla ni yn fore â'th drugar- 
edd ; fel y gorfoleddom ac -y llawen- 
ychom dros ein holl ddyddiau; 

15 Llawenhâ ni yn ol y dyddiau y 
cystuddiaist nì, a'r blynyddoedd y 
gwelsom ddrygfyd. 

16 Gweler dy waith tu ag at dy 
weision, a'th ogoniant tu ag at eu 
plant hwy. 

17 A bydded !'prydferthwch yr An- 
GLWYDD ein DUW arnom ni: a 
threfna weithred ein dwylaw ynom 
ni; ïe, trefna waith ein dwylaw. 


PSALM XCI 


1 Cyflwr y duwiol, 9 a'u diogelwch, 9 a'u 
(rigias; 11 eu gweision, 14 a'u Ca ; 
a diwedd y cwbl. 


Byrdra oes dyn. 


2 Neu, 
Psalm. 

a Deut. 23, 
1. 

b neut 3, 
HN l1, 
16. 

9 Heb. 

y'nghen- 
WY FE 
chenedl” 

c Diar. 8.25, 


d Gen. ab 19, 
PrecM2 IJ 
e2 Petr 4, 
8. 


f Ps. T3. 20, 

£ Ps, 103, 
15. 

Es, 40, 6, 


h Ps, 50. 21, 
i Pa, 19, 12, 


2 Heb. 
droisant 
eu hwyn- 


k Ps, 39. 4, 


1 Ps. 27. 4. 








Dogelwch'y dwwiol. 


a Ps. 21. 5. R hwn *sydd yn trigo yn nir- 
yug. .Â gelwch y Goruchaf, a “erys 


y'nghysgod yr Hollalluog. 

2 P Dywedaf am yr ARGLWYDD, Fy 
noddfa a'm hamddiffynfa ydyw: fy 
NUW ; ynddo yr ymddiriedaf. 

3 Canys “efe a'th wareda di o 
fagl yr heliwr, ac oddi wrth haint 
echryslawn. 

4 1 A'i asgell y cysgoda efe trosot, 
a.than ei adenydd y byddi dïogel: 
ei wirionedd fydd darian ac as- 

talch ê tt. 
sgo»5.19,| 6 * Nid ofni rhag dychryn nos; na 
Pe. 121. 6. rhag y saeth a ehedo y dydd: 
xs4.2 |. 6 Na.rhag yr haint a rodio yn 
y tywyllwch ; 922 rhag y dinystr a 
ddinystrio ganol dydd 

' 7 Wrth dy ystlys y cwymp mil, a 

deng mil wrth dy ddeheulaw: ond 
ni ddaw yn agos attat ti. 

8 Yn unig fti a ganfyddi â'th lyg- 
aid, ac a weli dâl y rhai annuwiol. 

9 Am i ti wneuthur yr ARGLWYDD 
fy noddfa, sef y Goruchaf, * yn bres- 
wylfaiti; 

10 Ni ddigwydd i ti niwed, ac ni 
ddaw pla yn agos i'th babell. 

11 * Canys efe a orchymyn i'w ang: 
elion am danat ti, dy gadw yn dy 
holl ffyrdd. 

12 Ar ew dwylaw y'th ddygant 
î rhag taro dy droed wrth garreg. 

13 Ar y llew a'r *asp y cerddi: 
y cenaw llew a'r ddraig a fethri. 

14 Am iddo roddi ei serch arnaf, 
am hynny y gwaredaf ef: dyrchaf- 
af ef, am iddo adnabod fy enw. 

15 EEfe a eilw arnaf, a mi ai 
gwrandawaf: mewn ing y byddaf 
íì gyd âg ef, y gwaredaf, ac y go- 
goneddaf ef. 

16 Digonaf ef â hir ddyddiau; a 
dangosaf iddo fy iachawdwriaeth. 


PSALM XCilL 


l Dafydd yn annog î foliannu Duw, â am ei 
fawr weithredoedd, 6 am eî farnedigaethau 
ar yr enwir, 10 a'i ddaioni i'r duwiol. 


Psalm neu Gân ^*ar y dydd Sabbath. 


'b: yv moliannu yr ARGLWYDD, 
| a. chanu mawl i'th enw di, y 
Goruchaf : 

2 A mynegi y bore am dy drugar- 
edd, a'th wirionedd y nosweithiau ; 

3 Ar ddegtant, ac ar y nabl; ac 
ar y delyn * yn fyfyriol. 

4 Canys llawenychaist fi, O An- 
GLWYDD, â'th weithred: y'ngwaith 
dy ddwylaw y gorfoleddaf. 

5 PMor fawredig, O ARGLWYDD, 


b Ps. 142, 5. 
c Ps. 124,7. 


d Ps. 17. 8. 
a.57.1. 
a. 6l. â. 


£Ps.57.4. 


E Ps. 90, 1. 


h Ps, 34, 7. 
aTI.3. 
Matt. 4. 6. 
Luc 4. 10, 


î Job 5. 29. 
Ps. 37. 24, 
9 neidr. 


k Ps. 50. 15. 


2 Neu, 
i'r dydd. 
& Pa,147. 1, 


8 Heb. 
Higgaion. 


b j's. 40. 5, 
& 129. 17. 








685 


PSALMAU. 


Mawrhydi teyrnas Orist. 








yw dy weithredoedd! “dwfn iawn 
yw dy feddyliau. 
' 6 “Gwr annoeth ni ŵyr, a'r ynfyd 
ni ddeall hyn. 
7 Pan “flodeuo y rhaî annuwiol fel 
y llysienyn, a blaguro holl weith- 
redwyr anwiredd ; hynny sydd i'w 
dinystrio byth bythoedd. 
8 Tithau, ARGLWYDD, wyt ddyrch- 
afedig yn dragywydd. | 
9 Canys wele, dy elynion, O AR- 
GLWYDD, wele, dy elynion a ddi- 
fethir: gwasgerir holl weithredwyr 
anwiredd. 
10 Ond ffy nghorn i a ddyrchefi fel 
unicorn: âg olew îr y'm henneinir. 


c Rhuf. II. 
ôd, 
d Ps, 04. 8. 


e Job 12. 6. 
a2. 
Jer, 12.1, 
2 
Mal, 3. 15. 


f Ps, 89. 17, 
24. 


ll SFy llygad hefyd a wêl /y "Ts. 
ngwynfyd ar fy ngwrthwynebwyr:| »112.8. 
fy nghlustiau a glywant fy ewyllys 
am y rhai drygionus a gyfodant i'm 
herbyn. 

12 FY cyfiawn a flodeua fel palm- 
wydden; ac a gynnydda fel cedr- 
wydden yn Libanus. 

13 Y rhai a blannwyd yn nhŷ yr 
ARGLWYDD, a flodeuant ynghyn- 
teddoedd ein Duw. 

14 Ffrwythant etto yn ceu henaint; 
tirfion ac iraidd fyddant : 

15 I fynegi mai uniawn 44v yr AR- 
GLWYDD 'fy nghraig; ac “nad oes 
anwiredd ynddo. 


PSALM XCIII 
Mawrhydi, gallu, a Fa leyrnas 
rist. 

” R ARGLWYDD sydd yn teyrn- 
asu, P efe a wisgodd ardderch- 
owgrwydd ; gwisgodd yr ARGLWYDD 
nerth, ac ymwregysodd: y byd 

hefyd a sicrhâwyd, fel na syflo. 

2 “Darparwyd dy orsedd-faingc 
2erioed: ti wyt er tragywyddoldeb. 

3 Y llifeiriaint, O ARGLWYDD, 
a ddyrchafasant, y llifeiriaint a 
ddyrchafasant eu twrf; y llifeir- 
iaint a ddyrchafasant eu tonnau. 

4 Yr ARGLWYDD yn yr uchelder 
sydd gadarnach na thwrf dyfroedd 
lawer, 24 chedyrn donnau y môr. 

5 Sicr iawn yw dy dystiolaethau : 
sancteiddrwydd a weddai i'th dŷ, O 


bh Es. 65. 22 
os. l4. o. 


i Deut. 32. t, 
k Rhuf, 9. 
14. 


a Ps. 96. 10, 
a97.l. 
a9o9.l. 
Es. 52.17. 

b Pa. 104. I, 





cPs, 45. 6. 
Diar. 8. 22, 
&c 


2 cynt. 














ARGLWYDD, * byth. pob. 
ddyddiau. 
PSALM XCIV. 
1 Y prophwyd, wrth alw am gyfiawnder, yn 
cwyno rhag irais ac annuwioldeb: S yn 
dysgu rhagluniaeth Duw: 12 yn dangos 
dedwyddwch cystudd. 16 Mai Duw yw am- 
ddif ynnwr y cystuddiedig. h 
a Deut. 32. 


ARGLWYDD Dpuw y ^dïal, O 9? ,.». 
Dpuw y dïal, ?ymddisgleiria, | » Ps.90.1. 


Am ragluniaeth Dww. 


8 Gen, 18. 
2. 


e Ps, 31. 18. 
Judas 15. 


fPs, 10.11, 
13.2 59.7. 


£ Ps. T8. 22. 
a 92, 6. 


| h Exod. â, 
11 


Diar. 20. 
12. 


| 
1] Cor. 3, 
20, 
k 1] Cor. 1l. 
PM 
Heb. 12, 5, 
&c. 


1 I Sam, 12. 
22. 

Rh.wf. 11, 

1.2 


$ 


m Amos 6. 9, 


n Pa, 58, 2, 
Es. 10, 1. 


craig fy nodded. 


c Pa. 7. 6. 





9 eYmddyrcha, “Farnwr y byd: 
tâl eu gwobr i'r beilchion. 

3 Pa hyd, ARGLWYDD, y caiff yr 
annuwiolion, pa hyd y caiff yr an- 
nuwiol orfoleddu * 

A4 Pa hyd *y siaradant ac y dy- 
wedant yn galed? yr ymfawryga 
holl weithredwyr anwiredd ? 

5 Dy bobl, ARGLWYDD, a ddryll- 


PSALMAU. 


iant; a'th etifeddiaeth a gystudd-- 


iant. 

6 Y weddw a'r dïeithr a laddant, 
a'r amddifad a ddïeneidiant. 

7 fDywedant hefyd, Ni wêl yr 
ARGLWYDD; ac nid ystyria DUw 
Jacob hyn. 

8 $ Ystyriwch, chwi rai annoeth ym 
mysg y bobl: ac ynfydion, pa bryd 
y deallwch ? 

9 Oni chlyw yr hwn a blannodd 
y glust? oni wêl yr hwn a luniodd 
y llygad î 

10 Oni cherydda yr hwn a gospa 
y cenhedloedd? on ŵyr yr hwn 
gydd yn dysgu gwybodaeth i ddyn î 

1l Gŵyr yr ARGLWYDD feddyliau 
dyn, mai gwagedd ydynt. 

12 FGwŷn e fyd y gwr a geryddi 
di, O ARGLWYDD, ac a ddysgi yn 
dy gyfraith : 

I3 I beri iddo lonydd oddi wrth 
ddyddiau drygfyd, hyd oni chlodd- 
ier ffos i'r annuwiol. 

14 !Canys ni âd yr ARGLWYDD ei 
bobl, ac ni wrthyd efe ei etifedd- 
iaeth, 

15 Eithr barn a ddychwel at gyf- 
iawnder: a'r holl rai uniawn o gal- 
on a ânt ar ei ol. 

16 Pwy a gyfyd gyd â mi yn 
erbyn y rhai drygionus? pwy a saif 
gyd â mi yn erbyn gweithredwyr 
anwiredd ?. 

17 Oni buasa$ yr ARGLWYDD yn 
gymmorth i mi, braidd na thrigasai 
fy enaid mewn distawrwydd. 

18 Pan ddywedais, Llithrodd fy 
nhroed: dy drugaredd di, O An- 
GLWYDD, 4m cynhaliodd. 

19 Yn amlder fy meddyliau o'm 
mewn, dy ddiddanwch di a lawen- 
ycha fy enaid. 

20 A mfydd cyd-ymdeithas i ti â 
gorsedd-faingc anwiredd, yr hon "a 
lunia anwiredd yn lle cyfraith ? 

91 Yn finteioedd y deuant yn er- 
byn enaid y cyfiawn, a gwaed gwir- 
ion a farnant yn euog. 

22 Eithr yr ARGLWYDD Sydd yn 
amddiffynfa i mi; am DUW yw 


LD LS SS yo__________...— GE ESA EEEEELELSLLEEEBSY ou 








Y psalmydd 


23 Ac efe a dâl iddynt eu han- |*Ps.7.16. 


wiredd, ac a'u fyrr ymaith yn eu 
drygioni: yr ARGLWYDD ein DUw 
a'u tyrr hwynt ymaith. 

PSALM XCV. 
1 Cynghor î foliannu Duw, 9 o herwydd ei fawr- 


edd, 6 a'i ddaioni; 8 ac na themtier ef. 
EUWCH, canwn i'r ARGLWYDD: 
3 ymlawenhâwn “yn nerth ein |; 
hiechyd. 

2 3 Deuwn ger eì fron ef â dïolch: |” 
canwn yn llafar iddo â psalmau. 

3 Canys Pyr ARGLWYDD sydd 
DDUW mawr, a Brenhin mawr gor- 
uwch yr holl dduwiau. 

4 Yr hwn y mae gorddyfnderau 
y ddaear yn ei law, *ac uchelderau 
y mynyddoedd yn eiddo. 

5 Y môr sydd eiddo, ac efe aì 
gwnaeth: a'i ddwylaw a luniasant 
y sychdir. 

6 Deuwch, addolwn, ac ymgrym- 
mwn: gostyngwn ar ein gliniau ger 
bron yr ARGLWYDD ein Gwneuth- 
urwr. 


 1Neu, a 
| nerth y. 


7 Canys efe yw ein Duw ni; a 
“ninnau fm bobl ei borfa, a defaid 
ei law. “Heddyw, os gwrandêwch 
ar ei leferydd, 

8 Na chaledwch eich calonnau, 
“megis yn yr ymrysonfa, fel ym 
nydd profedigaeth yn yr anialwch: 

9 Pan fdemtiodd eich tadau fi, 
y profasant fi, ac y gwelsant fy|s 
ngweithredoedd. 


€ Ps, 79, 13, 
. a80.1. 
a 100. 3, 
d Heb. 3, 7. 
a4.7. 


e Exod. 17. 


10 Deugain mlynedd yr ymryson- CPT 18, 
ais â'r genhedlaeth ^on, a dywed-| 10or.10 
ais, Pobl gyfeiliornus yn eu calon| ” 
ydynt hwy, ac nid adnabuant fy 
ffyrdd : 

l1 Wrth y rhai y tyngais yn fy 
llid, *na ddelent i'm gorphwysfa. .|*H*P 

PSALM XCVI. 
1 Oynghor â glodfori Duw, 4 am eî fawredd, 

8 a'i frenhiniaeth, 11 a'i farn gyffredinol. 

“4 "ENWCH i'r ARGLWYDD gan-|'w an 
iad newydd: cenwch i'r AR-| 2 
GLWYDD, yr holl ddaear. 

2 Cenwch i'r ARGLWYDD, bendig- 
wch ei enw ; cyhoeddwch o ddydd 
i ddydd ei iachawdwriaeth ef. 

3 Datgenwch ym mysg y cenhedl- 
oedd ei ogoniant ef, ym mhlith yr 
holl bobloedd ei ryfeddodau. 

4 Canys P mawr yw yr ARGLWYDD, |” F* 19 5. 
a “chanmoladwy iawn: “ofnadwy 5b i$* 
yw efe goruwch yr holl dduwiau. i 

5 Canys * holl dduwiau y bobloedd | “70dTonng, 

12, 


ydynt eilunod: ond yr ARGLWYDD 
a wnaeth y nefoedd. 
6 Gogoniant a harddwch sydd o'i 


— eu... 


yn cynghori pawb 


f Ps, 29, 1, 
_ 


2 Neu, yn 
y cyssegr 
prydferth. 

& Ps, 29, 2. 
a ll0, 3. 


h Ps, 93, 1, 
a97.1, 


1 Pg, 69, 34, 
k Ps,98.7, 
&c, 


1 Ps, 67. 4. 
Dat, 19.11, 


a Ps. 96. 10. 


2 Neu, 
mawrion. 
b] Bren, &, 


Ps. 18.11. 
c Ps, 89, 14, 
3 Neu, 

sicrhdd. 


â Ps. T7. 18, 
a 101. 32, 


e Barn, 5. 5. 


Mic. 1. 4. 


E 4enebu 20. 
Lef, 26, 1. 


Deut. 5. 8. 
b Heb, 1. 6. 


t Ps. 95. 3, 
a 96, 4. 


flaen ef; nerth a hyfrydwch sydd 
yn ei gyssegr, 

7 Tylwythau y bobl, rhoddwch 
ì'r ARGLWYDD, rhoddwch i'r An- 
GLWYDD ogoniant a nerth. 

8 f Rhoddwch i'r ARGLWYDD ogon- 
ianb ei enw: dygwch offrwm, a 
deuwch i'w gynteddoedd. 

9 Addolwch yr ARGLWYDD “Emewn 
prydferthwch sancteiddrwydd: yr 
holl ddaear, ofnwch ger ei fron ef. 

10 Dywedwch ym mysg y cenhedl- 
oedd, PYr ARGLWYDD sydd yn 
teyrnasu; ar byd a sicrhaodd efe, 
fel nad ysgogo: efe a farna y bobl 
yn uniawn. 

ll íLlawenhâed y nefoedd, a gor- 
foledded y ddaear; “rhued y môr 
a'i gyflawnder. 

12 Gorfoledded y maes, a'r hyn oll 
y sydd ynddo: yna holl brennau 
y coed a ganant 

13 O flaen yr ARGLWYDD: canys 
y mae yn dyfod, canys y mae yn 
dyfod ìi farnu y ddaear: !efe a farna 
y byd trwy gyfiawnder, a'r bobloedd 
â'i wirionedd, 

PSALM XCVIL 


1 Mawrhydi teyrnas Dduw. '1 Yr eglwys yn 
llawenychu o herwydd barnedigaethau Duw 
ar ddelw-addolwyr. 10 Cynghor â dduwiol- 
deb a llawenydd. 

“W/ R ARGLWYDD sydd yn teyrn- 

asu; gorfoledded y ddaear: 
llawenyched ynysoedd * lawer. 

9 POymmylau a thywyllwch sydd 
o'i amgylch ef: “cyfiawnder a barn 
yw *trigfa eì orsedd-faingc ef. 

3 Tân a â allan oi flaen ef, ac a 
lysg ei elynion o amgylch. 

4 1Ei fellt a lewyrchasant y byd: 
y ddaear a welodd, ac a grynodd. 

5 “Y mynyddoedd a doddasant fel 


. |cŵyr o flaen yr ARGLWYDD, o flaen 


Arglwydd yr holl ddaear. 

6 fY nefoedd a fynegant ei gyf- 
iawnder ef, ar holl bobl a welant 
ei ogoniant. 

7 “Gwaradwydder y rhai oll a was- 
anaethant ddelw gerfiedig, y rhai a 
ymffrostiant mewn eilunod: “addol- 
wch ef, yr holl dduwiau. 

8 Sïon a glywodd, ac a lawenych- 
odd; a merched Judah a orfoledd- 
asant, o herwydd dy farnedigaethau 
di, O ARGLWYDD. 

9 Canys ti, ARGLWYDD, Wyf OrT- 
uchel goruwch yr holl ddaear : i dir- 
fawr y'th ddyrchafwyd goruwch yr 
holl dduwiau. 

10 Y rhai a gerwch yr ARGLWYDD, 


587 


PSALMAU. 


FEcasêwch ddrygioni: efe sydd yn 
cadw eneidiau ei saint; efe a'u 
gwared o law y rhai annuwiol. 

ll !Hauwyd goleuni i'r cyfiawn, 
a llawenydd i'r rhai uniawn o galon. 

12 Y rhai cyfiawn, "llawenychwch 
yn yr ARGLWYDD; a moliennwch 
wrth goffadwriaeth ei sancteidd- 
rwydd ef. 


PSALM XCVIII. 


1 Dafydd yn annog yr Iuddewon, & a'r cenhedl- 
oedd, 'T a'r holl greaduriaid, $ glodfori Duw. 


Psalm, 
s4( «ENWCH i'r ARGLWYDD gan- 
iad newydd: canys efe a 


wnaeth bethau rhyfedd: Pei dde- 
heulaw a'i fraich sanctaidd a_bar- 
odd iddo fuddugoliaeth. 

2 “Hysbysodd yr ARGLWYDD ei 
iachawdwriaeth : datguddiodd ei 
gyfiawnder y'ngolwg y cenhedloedd. 

3 Cofiodd ei drugaredd a'i wirion- 
edd i dŷ Israel: holl derfynau y 
ddaear a welsant iachawdwriaeth 
ein DUw ni. 

4 Cenwch yn llafar i'r ARGLWYDD, 
yr holl ddaear: llefwch, ac ymla- 
wenhêwch, a chenwch. 

5 Cenwch i'r ARGLWYDD gyd â'r 
delyn ; gyd â'r delyn, a llef psalm. 

6 Ar udgyrn a sain cornet, cen- 
wch yn llafar o flaen yr ARGLWYDD 
y Brenhin. 

7 “Rhued y môr aì gyflawnder; 
y byd a'r rhai a drigant o'i fewn. 

8 Cured y llifeiriaint ew dwylaw; 
a chyd-ganed y mynyddoedd 

9 O flaen yr ARGLWYDD: canys y 
mae yn dyfod i farnu y ddaear: 
efe a farna y byd â chyfiawnder, a'r 
bobloedd âg uniondeb. 


PSALM XOCIX. 
1 Dafydd yn gosod allan deyrnas Dduw yn 


Ston: 5 ac yn annog pawb, wrih esampl 
yr hen dadau, î addolê Duw yn ei fynydd 
sanciaidd. 
R * ARGLWYDD sydd yn teyrn- 
asu; cryned y bobloedd: Peis- 
tedd y mae rhwng y cerubiaid; 
ymgynhyrfed y ddaear. 

2 Mawr yw yr ARGLWYDD yn 
Sïon, a dyrchafedig yw efe gor- 
uwch yr holl bobloedd. 

3 Moliannant dy enw mawr ac 
ofnadwy ; canys sanctaidd yw. 

4 A “nerth y Brenhin a hoffa farn: 
ti a sicrhêi uniondeb, barn a_chyf- 
iawnder a wnei di yn Jacob. 

5 “Dyrchefwch yr ARGLWYDD ein 
Duw, ac ymgrymmwch o flaen * ei 
ystôl-draed ef: canys sanctaidd gv. 


i foliannu yr Arglwydd. 


k Pg, 34, 14. 
a l01l. 3, 
Amcg5,15. 
Rhuf, 12,9, 

1 Ps, 112, 4, 


m Ps,33. 1. 


b Es. 59, 16. 
a 63. 5. 


c Es, 69. 10. 


d Ps. 96. 11, 
&c, 


a Ps, 93, 1. 
y. 26. 


Ps, 80. 1. 


M Job 96. 6. 


â ad, 9, 
el Chron, 
28 








fJer.15.l. 


£ Exod, 33. 
9. 


b Edrych 

Fxgnoe*2 

Num. 20, 
2 


Deut.9, 20. 
î ad, 5, 


a Ps. 145, 
tit], 


2 Neu, 
o ddiolch. 
b Ps, 96.1. 


e Ps. 66. 13. 


fPs.196. 1, 
&c, 


& Ps,97. 10. , 


b Ps, 125. 5. 


c Ps. 18. 27 


ffaith yn 
y ffordd. 


Adduned Dafydd. 


6 f Moses ac Aaron ym mhlith eì 
offeiriaid ef; a Samuel ym mysg y 
rhai a alwant ar ei enw: galwasant 
ar yr ARGLWYDD, ac efe a'u gwran- 
dawodd hwynt. 

7 “Llefarodd wrthynt yn y golofn 
cwmmwl: cadwasant ei dystiol- 
aethau, ar ddeddf a roddodd efe 
iddynt. 

8 Gwrandewaist arnynt, O AR- 
GLWYDD ein DUW: DUW oeddit 
yn eu harbed, ïe, pan ^ddïelit am 
eu dychymmygion. 

9 í Dyrchefwch yr ARGLWYDD ein 
Duw, ac ymgrymmwch ar ei fyn- 
ydd sanctaidd : canys sanctaidd ww 
yr ARGLWYDD ein Duw. 


PSALM CO. 
1 Cynghor î foliannu Duw yn lawen-hyfryd, 
am eî fawredd, 4 ac.am ei allu. 
a Psalm *o foliant. 
ENWCH “yn llafar i'r AR- 
GLWYDD, yr holl ddaear. 

2 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD 
mewn llawenydd: deuwch o'i flaen 
ef â chân. 

3 Gwybyddwch mai yr ARGLWYDD 
sydd Dpuw: “efe a'n gwnaeth, ac 
*nid ni ein hunain: îei bobl ef 


.| ydym, a defaid ei borfa. 


4 “Ewch i mewn i'w byrth ef â 
dïolch, ac i'w gynteddau â mawl: 
dïolchwch iddo, a bendithiwch eì 
enw. 

5 Canys da yw yr ARGLWYDD: 
f eì drugaredd sydd yn dragywydd ; 
ai wirionedd hyd genhedlaeth a 
chenhedlaeth. 


PSALM CL 


Dofydd yn gwneuthur adduned a phroffes o 
dduwioldeb, 


Psalm Dafydd. 
ANAF am drugaredd a barn: 
i ti, ARGLWYDD, y canaf. 

9 Byddaf ddeallus mewn ffordd 
berffaith. Pa bryd y deui attaf? 
rhodiaf mewn perffeithrwydd fy 
nghalon o fewn fy nhŷ. 

3 Ni osodaf ddim “anwir o flaen 


fy llygaid: “cas gennyf waith Py |. 


rhai cildynnus ; ni lŷn wrthyf fi. 

4 Calon gyndyn a gilia oddiwrthyf: 
nid adnabyddaf ddyn drygionus. 

5 Torraf ymaith yr hwn a enllibio 


. | ei gymmydog yn ddirgel: “yr uchel 


Diar, 6, 17. 


o olwg, ar balch ei galon, ni allaf 
ei ddïoddef. 

6 Fy llygaid fydd ar ffyddloniaid 
y tir, fel y trigont gyd â mì: yr 
hwn a rodio *mewn ffordd berffaith, 
hwnnw a'm gwasanaetha i. 


588 


PSALMAU. 


7 Ni thrig o fewn fy nhŷ yr un a. 
wnelo dwyll : ni £ thrig yn fy ngolwg 
yr un a ddywedo gelwydd. 

8 îYn fore y torraf ymaith holl 
annuwiolion y tir, i ddiwrciddio 
holl weithredwyr anwiredd o ddin- 
as yr ARGLWYDD. 


PSALM CIL 


1 Y prophwyd yn eî weddi yn cwyno yn chwerw- 
dost: 12 yn cymmeryd cysur o dragywydd- 
oldeb ao thrugaredd Duw. 18 Bod yn rhaid 
eadw coffa o drugareddau Duw. 29 Y mae 
yn altegu eì wendid &g anghyfnewidiolder 
Duw. 


Gweddi *y cystuddiedig, pan fyddo mewn 
blinder, ac yn tywallt ei gŵyn ger bron 
yr ARGLWYDD. 

RGLWYDD, clyw fy ngweddi, 
a deled fy llef attat. 

2 * Na chudd dy wyneb oddi wrth- 
yf yn nydd fy nghyfyngder, gostwng 
dy glust attaf: yn y dydd y galwyf, 
brysia, gwrando fi. 

3 Canys fy nyddiau a ddarfuant 
fel mwg, Pam hesgyrn a boeth- 
asant fel aelwyd. 

4 Fy nghalon a darawyd, ac a 
wywodd fel llysieuyn; fel yr ang- 
hofiais fwytta fy mara. 

5 Gan lais fy nhuchan y glynodd 
cfy esgyrn wrth fy *nghnawd. 

6 Tebyg wyf i belican yr anial- 
uc ydwyf fel dylluan y diffaeth- 
wch. 

7 Gwyliais, ac ydwyf fel aderyn 
y tô, unig ar ben y tŷ. 

8 Fy ngelynion am gwaradwydd- 
ant beunydd: y rhai a ynfydant 
wrthyf, a dyngasant yn fy erbyn. 

9 Canys bwytteais ludw fel bara, 
a “chymmysgais fy nïod âg wylofain; 

10 O herwydd dy lid di a'th ddig- 
ofainb: canys codaist fi i fynu, a 
theflaist fi i lawr. 

ll fFy nyddiau sydd fel cysgod 
yn cilio ; a “minnau fel glaswelltyn 
a. WyWais. 

12 kTithau, ARGLWYDD, a_ barhêi 
yn dragywyddol, a'th ! goffadwriaeth 
hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. 

13 Ti a gyfodi, ac a drugarhêi 
wrth Sïon: canys yr amseri dru- 
garhâu wrthi, ïe, yr amser nodedig, 
a ddaeth. 

14 Oblegid y mae dy weision yn 
hoffi “ei meini, ac yn tosturio wrth 
ei llwch hi. 

15 Felly y cenhedloedd a ofnant 
enw yr ARGLWYDD, a holl frenhin- 
oedd y ddaear dy ogoniant. 

16 Pan adeilado yr ARGLWYDD 
Sïon, y gwelir ef yn ei ogoniant. 


Ei gŵyn clhwerw-dost. 





4 Heb. 
sicrhêir. 


d Ps. 75. 10. 
Jer.21. 12, 


2 Neu, $'r. 


a Ps. 27. 9, 
a 69. 17. 


$ Neu, yn 
Jwg. 
b Job 30. 30, 


c Job 19, 20. 
Galar. 4, 8. 

4 nghroen. 

d Job 30, 29, 


e Ps, 42, 8. 
a 80. 5. 


f Ps, 109, 
23. a 144,4 


k Ps, 79, 1. 


| Oynghor 4 fendithio Dww 


1 Pa, 292, ôl. 
Es. 43, 21, 


m Ps, 14, 2, 
n^33, 13. 


B Ps.79.ll, |: 


4 Heb, 
Oystudd- 
iodd. 


o Heb. 1, 10. 


P Es, ôl, 6. 
a 65. 17. 
a. 66. 22, 
Rhuf.8.20. 
2 Petr 3.7, 
10, 11. 

5 Heb. sef, 


8 P's, 69. 36. 


a Ps.1l04.l. 
a l46. l, 


b Ps, 130, 8. 
Matt, 9, 2, 


6. 
Marc 2. 11, 
buc 7.47. 


c Ps. 5. 12, 


d Es. 40, âl. 
e Ps. 146. 7. 


f Ps. 147, 
19. 

A oL a4. 
Num. 14, 


Jer, o. Dc 


Mic. T.18. 


17 Efe a edrych ar weddi y gwael, 
ac ni ddïystyrodd eu dymuniad. 

18 Hyn a ysgrifenir i'r genhedl- 
aeth a ddêl: 'a'r bobl a grêir a 
foliannant yr ARGLWYDD. 

19 Canys " efe a edrychodd o uch- 
elder ei cyssegr: yr ARGLWYDD â 
edrychodd o'r nefoedd ar y ddaear; 

20 "I wrandaw uchenaid y carchar- 
orion ; ac i ryddhâu plant angau ; 

21 I fynegi enw yr ARGLWYDD 
yn Sïon, a'i foliant yn Jerusalem : 

22 Pan gasgler y bobl ynghyd, 
ar teyrnasoedd i wasanaethu yr 
ARGLWYDD. 

23 *Gostyngodd efe fy nerth ar 
y ffordd ; byrhaodd fy nyddiau. 

24 Dywedais, Fy NUw, na chym- 
mer fi ymaith ynghanol fy nydd- 
iau: dy flynyddoedd di sydd yn 
oes oesoedd. 

25 *Yn y dechreuad y seiliaist y 
ddaear; a'r nefoedd gydymt waith 
dy ddwylaw. 

26 PHwy a ddarfyddant, a thi a 
Sbarhêi: ïe, hwy oll a heneiddiant 
fel dilledyn; fel gwisg y newidi 
hwynt, a hwy a newidir. 


, 97 Tithau yr un ydwyt, a'th flyn- 


yddoedd ni ddarfyddant. 
28 “Plant dy weision a barhânt, 
a'u had a sicrhêir ger dy fron di. 
PSALM CIL 


1 Cynghor â fendithio Duw, am eî drugaredd, 
15 a'i ddianwadalwch. 


Psalm Dafydd. 
Y enaid, “bendithia yr ARn- 
GLWYDD; a chwbl sydd ynof, 
ei enw sanctaidd ef. 

2 Fy enaid, bendithia yr An- 
GLWYDD; ac nac anghofia ei holl 
ddoniau ef: 

3 PYr hwn sydd yn maddeu dy 
holl anwireddau ; yr hwn sydd yn 
iachâu dy holl lesgedd : 

4 Yr hwn gydd yn gwaredu dy fyw- 
yd o ddistryw: yr “hwn sydd yn dy 
goroni â thrugaredd ac â thosturi: 

5 Yr hwn sydd yn diwallu dy 
enau â daioni; 2/e4 yr adnewyddir 
dy ieuengctid fel yr eryr. 

6 “Yr ARGLWYDD sydd yn 
gwneuthur cyfiawnder a barn i'r 
rhai gorthrymmedig oll, 

7 “Hysbysodd ei ffyrdd i Moses; 
ei weithredoedd i feibion Israel. 

8 “Trugarog a graslawn gyw yr 


A | ARGLWYDD; hwyrfrydig i lid, a 
'|mawr o drugarowgrwydd. 


9 hNid byth yr ymryson efe: ac 
nid byth y ceidw efe e& ddigofaint. 


689 


PSALMAU. 


10 'Nid yn ol ein pechodau y 
gwnaeth efe â ni; ac nid yn ol ein 
hanwireddau y talodd efe i ni. 

l1 Canys cyfuwch ag yw y nef- 
oedd uwchlaw y ddaear, y rhagor- 
odd ei drugaredd ef ar y rhai a'i 
hofnant, ef. 

12 Cyn belled ag yw y dwyrain 
oddi wrth y gorllewin, y pellhaodd 
efe ein camweddau oddi wrthym. 

13 FFel y tosturia tad wrth ei 
blant, felly y tosturia yr ARGLWYDD 
wrth y rhai a'i hofnant ef. 

14 Canys efe a edwyn ein defn- 
ydd ni: 'cofia mai llwch ydym. 

15 "Dyddiau dyn sydd fel glas- 
welltyn: "megis blodeuyn y maes, 
felly y blodeua efe. 

16 Canys y gwynt a â drosto, ac 
ni bydd mwy o hono; *ai le nid 
edwyn ddim o hono ef mwy. 

17 Ond trugaredd yr ARGLWYDD 
sydd o dragywyddoldeb hyd dragy- 
wyddoldeb, ar y rhai a'i hofnant ef; 
ai gyfiawnder Pi blant eu plant; 

. 18 I'r sawl a gadwant ei gyfam- 
mod ef, ac a gofiant ei orchymyn- 
ion I'w gwneuthur. 

19 Yr ARGLWYDD a barottôdd ei 
orseddfa yn y nefoedd: a'i frenhin- 
iaeth ef sydd yn llywodraethu ar 
bob peth. 

20 “Bendithiwch yr ARGLWYDD, 
ei angelion ef, cedyrn o nerth, yn 
gwneuthur ei air ef, gan wrandaw 
ar leferydd ei air ef. 

21 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei 
holl luoedd ef; "ei holl weision yn 
gwneuthur ei ewyllys ef. 

22 Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei 
holl weithredoedd ef, ym mhob 
man o'i lywodraeth: fy enaid, ben- 
dithia yr ARGLWYDD. 


PSALM CIV. 

l Myfyrdod ar gadarn allu, T1 a rhyfeddol 
ragddarbodaeth Duw. ôl Bod gogoniant 
Duw yn dragywyddol. 99 Y prophwyd yn 
adduno moliannu Duw yn ddibaid. 

BN bendithia yr ARGLWYDD, 

O ARGLWYDD fy Nuw, tra 
mawr ydwyt; *“gwisgaist ogoniant 

a harddwch. 

2 Yr hwn wyt yn gwisgo goleuni 
fel dilledyn: ac yn taenu y nef- 
oedd fel llên. 

3 “Yr hwn sydd yn gosod tylath- 
au ei ystafelloedd yn. y dyfroedd; 
yn gwneuthur y cymmylau yn 
gerbyd iddo; ac *yn rhodio ar 
adenydd y gwynt. 

4 fYr hwn sydd yn gwneuthur 


am ci drugaredd. 


1 Ezra 9. 13, 


k Mal, 3.17. 


I Ps. 78, 39, 
m g, 90. 5, 
n Job 14. 1, 
Iago l,10 
11, ì 


o Job 7. 10, 
a, 20, 9, 


P Exod. 20. 
Deut. 7.9. 


a Ps. 148. 2, 


r Edrych 
Ps. i8. 25. 


s Heb. 1. 14, 


aIs.93.1. 


b Es. 40, 22, 
a 45. 12. 
c Amos 9, 6. 


d Es. 19. 1. 
e Ps, 18. 10, 


flIeb, 1,7. 


Myfyrdod ar allu 


£ Job 26. 7. 
< 6 


a 38. 4, 6. 


h Gen.7. 19. 


I Gen.8.1. 


ei genhadon yn ysprydion; ai 
weinidogion yn dân fflamllyd. 

5 8Yr hwn a seiliodd y ddaear 
ar eì sylfeini, /e na symmudo byth 

dragywydd. 

6 PToaist hi â'r gorddyfnder, 
megis 4 gwisg: y dyfroedd a safent 
goruwch y mynyddoedd. 

7 Gan dy gerydd di y ffoisant: 


'|rhag swn dy daran y prysurasant 


ddisgyn- 
ant, 

k Ps. 33, T. 
Jer. 5, 22. 
I Gen. 9, 11, 

15. 


m Ps, 147. 8. 
n Ps, 65, 9, 


o Gen. 1. 29, 
80. a 2, 18, 
a9. o, 


P Barn. 9, 
13. 
Ps. 23. 5. 
MR 1,6, 
8 Heb. i beri 


r Gen. 1.14. 


s Es. 45, 7. 
4 Heb. y 
mae eì holl 
fwystfilod 
W gym- 
usgo yn 
coed, 
t Job 38, 39. 
Joell. 20. 


ymaith. 
8 “Gan y mynyddoedd yr ymgod- 


m-|ant: ar hyd y dyffrynoedd y dis- 


gynant, i'r lle a seiliaist iddynt. 

9 EGosodaist derfyn, fel nad el- 
ont drosodd; !fel na ddychwelont 
i orchuddio y ddaear. 

10 Yr hwn a yrr y ffynhonnau i'r 
dyffrynoedd, y rhaê a gerddant 
rhwng y bryniau. 

11 Dïodant holl fwystfilod y maes: 
yr asynod gwylltion a dorrant eu 
syched. 

12 Adar y nefoedd a drigant ger 
llaw iddynt, y rha a leisiant oddi 
rhwng y cangau. | 

13 " Y mae efe yn dyfrhâu y bryn- 
iau o'i ystafelloedd: "y ddaear a 
ddigonir o ffrwyth dy weithredoedd. 

14 9 Y mae yn peri i'r gwellt dyfu 
i'r anifeiliaid, a llysiau 1 wasanaeth 
dyn : fel y dycco fara allan o'r ddaear; 

15 A Pgwin, yr hwn a lawenycha 
galon dyn; ac “olew, ìi beri i'w 
wyneb ddisgleirio: a bara, yr hwn 
a gynnal galon dyn. 

16 Prennau yr ARGLWYDD sydd 
lawn sugn: cedrwydd Libanus, 4 y 
rhai a blannodd efe; 

17 Lle y nytha yr adar: y ífyn- 
nidwydd 4v tŷ y ciconia. 

18 Y mynyddoedd uchel sydd 
noddfa i'r geifr; ar creigiau i'r 
cwningod, 

19 y Wn y a i am- 
serau nodedig: aul a ed 
ei fachludiad. ah As 

20 * Gwnei dywyllwch, a nos fydd: 
£ ynddi yr ymlusga pob bwystfil coed. 

21 *Y cenawon llewod a ruant am 
ysglyfaeth, ac a geisiant eu bwyd 
gan DpuUw, 

22 Pan godo haul, ymgasglant, 
a, gorweddant yn eu llochesau. 

23 Dyn a â allan i'w waith, ac 
i'w orchwyl hyd yr hwyr. 

24 Mor llïosog yw dy weithred- 
oedd, O ARGLwYDDÌ gwnaethost 
hwynt oll mewn doethineb: llawn 
yw y ddaear o'th gyfoeth. 

25 Felly y mae y môr mawr, llyd- 


690 


PSALMAU. 


an: yno mae ymlusgiaid heb rif- 
edi, bwystfilod bychain a mawrion. 

26 Yno yr â y llongau: gyno y 
mae y lefiathan, yr Awn a luniaist 
i chwarae ynddo. 

27 “Y rhai hyn oll a ddisgwyl- 
iant wrthyt; am roddi iddynt eu 
bwyd yn eì bryd. 

28 A roddech iddynt, a gasglant: 
agori dy law, a diwellir hwynt â 
daioni, 

29 Ti a guddi dy wyneb, hwythau 
a drallodir: “dygi ymaith eu han- 
adl, 4 threngant, a dychwelant i'w 
llwch. 

30 7 Pan ollyngych dy yspryd, y 
crêir hwynt; ac yr adnewyddi wyn- 
eb y ddaear. 

31 Gogoniant yr ARGLWYDD fydd 
yn dragywydd: yr ARGLWYDD â 
lawenycha yn ei weithredoedd. 

32 Efe a edrych ar y ddaear, a 
hi a gryna: “efe a gyffwrdd ôr 
mynyddoedd, a hwy a fygant. 

33 “Canaf i'r ARGLWYDD tra fydd- 
wyf fyw: canaf i'm Duw tra fydd- 


34 Bydd melus fy myfyrdod am 
dano: mi a lawenychaf yn yr AR- 
GLWYDD. 

35 Darfydded y pechaduriaid o'r 
tir, na fydded yr annuwiolion 
mwy. Fy enaid, bendithia di yr AR- 
GLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD. 

PSALM CV. 


1 Cynghor â foliannu Duw, ac $ chwilio allan 
ei weithredoedd ef.  Ystori rhaglumiaelh 
Duw tu ag at Abraham, 16 a Joseph, 29 a 
Jacob yn yr Aipht, 26 a Moses yn gwaredu 
yr Israeliaid, 97 a'r Israeliaid wedi eu 
dwyn ellan o'r Aipht, eu porthi yn yr an- 
ialwch, a'w plannu y'ngwlad Canaan. 


*( “LODFORWCH yr ARGLWYDD; 

gelwch ar ei enw: mynegwch 
ei weithredoedd ym mysg y bobl- 
oedd. 

2 Cenwch iddo, canmolwch ef: 
ymddiddenwch am ei holl ryfedd- 
odau ef. 

3 Gorfoleddwch yn ei enw sanct- 
aidd: llawenyched calon y rhai a 
geisiant yr ARGLWYDD. 

4 Ceisiwch yr ARGLWYDDa inerth: 
ceisiwch ei wyneb ef bob amser. 

5 Cofiwch ei ryfeddodau y rhai a 
wnaeth efe; ei wyrthiau, a barn- 
edigaethau ei enau ; 

6 Chwi had Abraham ei was ef, 
chwi meibion Jacob ei etholedigion, 

7 Efe 712 yr ARGLWYDD ein DUw 
ni: ei farnedigaethau ef sydd trwy 
yr holl ddaear. 


a rhagddarbodaeth Dww. 





u Ps. 136, 
25. a 145. 
15. a 149.9, 


zJob34.1 
15, & 


Ps. 146. 4. 
Preyg.lz.T, 


7 Es. 22. 15, 
Ezec,31.9, 


z Ps, 144, 6, 


a Ps. 63. 4, 
a l46. 2, 


a I Chron, 
6. 8. 
Es. 12. 4, 








Heb, 6. 17. 


c Gen. 13. 


2 Heb. 
llinyn, 


d Gen. 34. 


30. 
Deut. T. 7. 
a 26. 5. 


E Gen, 12. 
8 20.3, 7. 


bh Gen, 41, 
54. 


3 (horrodd. 

4 ffon. 

i Lef. 26. 26. 
Fs.3,1, 
Ezec. 4, 16, 

k Gen. 45. 5, 
a 50. 20, 

i Gen. 37, 
28. 

m Gen. 39, 
20. & 40. 15. 


n Gen, 41. 
4, 


o Gen, 41. 
A0, 


5 Heb. 
feddiant. 


P Gen, 46. 6, 

a P's. 106. 
2o, 

rExod,l.7. 


s Exod. 1, 8, 
&c. 


t Exod, 3, 
10, a 4,12, 
14, 

u Exod.7, 
R^8,a9. 
Ps, 73. 43, 
&c. 

5 Heb, 
eiriau eî. 
x Exod. 10. 

PA 

7 Ps, 99. 7. 

6 Neu, 
oeddynt 
ufudd i'w 
aîr ef. 

z Exod.'T. 
20. 

a Exod, 8. 6. 


b Exod, 8. 
17, 24, 


Ystori rhagluniaeth Duw 


b Gen. 17, 2, 


15.a 15.18. 


eHeb.l1.9, 


f Gen. 35, 5. 


8 Cofiodd ei gyfammod byth, y 
gair a orchymynodd efe ìi fil o gen- 
hedlaethau : 

9 PYr hyn a ammododd efe âg 


.3.| Abraham, a'i lw i Isaac; 


10 A'm hyn a osododd efe yn 
ddeddf i Jacob, ac yn gyfammod 
tragywyddol i Israel; 

11 Gan ddywedyd, < I ti y rhoddaf 
dir Canaan, “rhandir eich etifedd- 
iaeth. 

12 “Pan oeddynt ychydig o rifedi, 
ïe, ychydig, a * dïeithriaid ynddi: 

13 Pan rodient o genhedlaeth i 
cenhedlaeth, o'r mail deyrnas at 
bobl arall: 

l4 fNi adawodd i neb eu gor- 
thrymmu ; ïe, “ceryddodd frenhin- 
oedd o'u plegid ; 

15 Gan ddywedyd, Na chyffyrdd- 
wch â'm rhai enneiniog, ac na 
ddrygwch fy mhrophwydi. 

16 . Galwodd hefyd am newyn ar 
y tir; a *dinystriodd holl *ígyn- 
haliaeth bara. 

17 “E Anfonodd wr o'u blaen hwynt, 
! Joseph, yr Awn a werthwyd yn was. 

18 m"Oystuddiasant ei draed efmewn 
gefyn: ei enaid a aeth mewn heiyrn: 

19 Hyd yr amser y daeth eì air ef: 
gair yr ARGLWYDD a'i profodd ef. 

20 1 Y brenhin a anfonodd,ac a'i 
gollyngodd ef; llywodraethwr y 
bobl, ac a'i rhyddhaodd ef. 

91 “Gosododd ef yn arglwydd ar 
ei dŷ, ac yn llywydd ar ei holl 
5 gyfoeth : 

22 I rwymo ei dywysogion ef wrth 
ei ewyllys; ac ê ddysgu doethineb 
i'w henuriaid ef. 

23 PAeth Israel hefyd i'r Aipht; a 
Jacob a ymdeithiodd “yn nhir Ham. 

24 Ac "efe a gynnyddodd ei bobl 
yn ddirfawr; ac a'u gwnaeth yn 
gryfach na'u gwrthwynebwyr. 

25 *'Trodd eu calon hwynt i gasâu 
ei bobl ef, ìi wneuthur yn ddichell- 
gar â'i weision, 

26 * Efe a anfonodd Moses ei was ; 
ac Aaron, yr hwn a ddewisasai. 

27 "Hwy a ddangosasant 5ei ar- 
wyddion ef yn eu plith hwynt, a 
rhyfeddodau yn nhir Ham. 

28 *Efe a anfonodd dywyllwch, 
ac a dywyllodd: ac 7nid “anufudd- 
hasant hwy ei air ef. 

29 “Efe a drodd eu dyfroedd yn 
waed, ac a laddodd eu pysgod. 

30 *Eu tir a heigiodd lyffaint yn 
ystafelloedd eu brenhinoedd. 

31 PEfe a ddywedodd, a_ daeth 


691 


PSALMAU. 





LA yse DIR, a llau yn eu holl fro 
wynt 


32 “Efe a "wnaeth eu gwlaw 
hwynt yn genllysg, ac yn fflam- 
mau tân yn eu tir. 

33 Tarawodd hefyd eu gwinwydd, 
a'u ffigyswydd ; ac a ddrylliodd goed 
eu gwlad hwynt. 

34 “Efe a ddywedodd, a daeth y 
locustiaid, a'r lindys, yn aneirif; 

35 Y rhai a fwyttasant yr holl las- 
wellt yn eu tir hwynt, ac a_ddifas- 
ant ffrwyth eu daear hwynt. 

36 *'Tarawodd hefyd bob cyntaf- 
anedig yn eu tir hwynt, fblaen- 
ffrwyth eu holl nerth hwynt. 

9/ “Ac a'u dug hwynt allan âg 
arian ac aur; ac heb um llesg yn 
eu llwythau. 

38 hLlawenychodd yr Aipht pan 
aethant allan: canys syrthiasai eu 
harswyd arnynt hwy. 

39 !Efe a daenodd gwmmwl yn 
dô, a thân i oleuo liw nos. 

40 “*Gofynasant, ac efe a ddug sofl- 
leir ; ac 'a'u diwallodd â bara nefol. 


41 Efe a holltodd y graig, a'r dyfr- | 2 
oedd a ddylifodd; cerddasant arl 6 


hyd lleoedd sychion y2 afonydd. 

42 Canys efe a gofiodd Pei air 
sanctaidd, ac Abraham ei was. 

43 Ac a ddug ei bobl allan mewn 
llawenydd ; ei etholedigion mewn 
$ gorfoledd. 

44 *Ac a roddes iddynt diroedd 
y cenhedloedd: a meddiannasant 
lafur y bobloedd. 

45 PFel y cadwent ei ddeddfau 
ef, ac y cynhalient ei gyfreithiau. 
Molwch yr ARGLWYDD. 


PSALM CVI. 
1 Y Psalmydd yn annog â foliannu Duw: 4 
yn gweddïo am faddeuant pechodau, megis 

y gwnaeth Duw â'r ladau. ' Ystori o wrth- 

ryfelgarwch y bobl, a thrugaredd Duw. AT Y 

mae efe yn diweddu â gweddî ac â moliant. 
a OLWCH yr AnGcLwYDD. 

2 Olodforwch yr ARGLWYDD; 
canys da yt: o herwydd ei dru- 
garedd a bery yn dragywydd. 

2 Pwy a draetha nerthoedd yr Ar- 
GLWYDD? aca fynega ei holl fawl ef? 

3 Gwŷn eu byd a gadwant farn, a? 
hwn a wnel gyfiawnder bob amser. 

4 “Cofia fi, ARGLWYDD, yn ol dy 
raslonrwydd 4th bobl; ymwêl â mi 
â'th iachawdwriaeth. 

5 Fel y gwelwyf ddaioni dy ethol- 
edigion, fel y llawenychwyf yn lla- 
wenydd dy genedl di, fel y gorfol- 
eddwyf gyd â'th etifeddiaeth. 


tu ag at ei bobl. 
















e Exod, 12, 
Z 


Ps. T8. 51, 
f Gen. 49. 3, 








E£ Exod, 12, 
nh 







b Exod. 12, 
30, 


















i Exod, 13. 
2. 


k Exod, 16. 
12, &c, 

ìs, T8. 24, 

m Exod. 17. 

N um, 20, 

1], 

Ps. 78. 16. 


lOor,10,4, 
n Gen, 15. 
14, 


8 Heb. cân, 
o Deut, 6. 


O, 11. 
Jos, 13, 7, 


P Deut. 4.1, 
a fe. 21—25, 


2 Heb. 
Haleluiah., 
a] Chron. 
6. 34, 
b Ps. 107. 1. 
all$S.l, 
al36,l. 


c Pas, 119. 
132. 


Gwrihryfelgarwch y bobl, 


Y 
dan. 9.5. 


6 “Pechasom gyd ân fadau; 
gwnaethom gamwedd, anwireddus 

om. 

7 Ein tadau ni ddeallasant dy ryf- 
eddodau yn yr Aipht, ni chofias- 
ant lïosowgrwydd dy drugareddau; 

< eithr gwrthryfelgar fuont wrth y 
môr, sef y môr coch. 

8 Etto efe au hachubodd hwynt 
er mwyn ei enw, fì beri adnabod 
ei pau Did. 

9 “Ac a geryddodd y môr coch, 
fel y sychodd efe: a^ ihywysodd 
hwynt trwy y aa den megis trwy 
yr anialwch. 

10 Achubodd hwynt hefyd o law 
eu digasog; ac au gwaredodd o 
law y gelyn. 

ll 'A'r dyfroedd a doisant eu 
gwrthwynebwyr; ni adawyd un o 
honynt. 

12 EYna y credasant ei eiriau 
ef; canasant ei fawl ef. 

1319 Yn y fan yr anghofiasant ei 
y weibhredoedd ef; ni ddisgwylias- 

ant am ei gynghor ef: 

14 m Eithr blysiasant * yn ddirfawr 
-|yn yr anialwch; a themtiasant 
. DDUW yn y diffaethwch. 

15 " Ac efe a roddes eu dymuniad 
iddynt; eithr efe a anfonodd gulni 
' |i'w henaid. 

16 9Cenfigennasant hefyd wrth 
Moses yn y gwersyll, ac wrth 
Aaron sant yr ARGLWYDD. 

17 PY ddaear a agorodd, ac a 
lyngcodd Dathan, ac a orchudd- 
iodd gynnulleidfa Abiram. 

18 4Cynneuodd fân hefyd yn eu 
cynnulleidfa hwynt: fflam a losg- 
odd y rhai annuwiol. 

l9 'Lloa wnaethant yn Horeb; ac 
ymgrymmasant i'r ddelw dawdd. 

20 Felly *y troisant eu gogoniant 
i lun eidion yn pori glaswellt, 

21 Anghofiasantb DDUw eu Ha- 
chubwr, yr hwn a wnelsai bethau 
mawrion yn yr Aipht ; 

22 Pethau Thyfedd t yn nhir Ham; 
pethau ofnadwy wrth y môr coch. 

ME 23 "Am hynny y dywedodd y 
Deut D 19, dinystriai efe hwynt, oni buasai i 
a Ezcc 18 | Moses ei etholedig *sefyll ar yr 
a» adwy o'i flaen ef; i droi ymaith 
ei lidiowgrwydd ef, rhag ew din- 
ysirio. 
| 24 Dïystyrasant hefyd 7y tir dy- 
munol: ni chredasant ei air ef: 

25 “Ond grwgnachasant yn eu 
pebyll; ac ni wrandawsant ar lais 
yr ARGLWYDD, 


e Exod. 14, 
11,12. 


f Exod. 9. 
16. 


£ Exod, 14, 
o 

b Es. 63.11, 
12, 13, 


i Exod. 14, 
27.an 15. 5. 


k Exod. 14. 
ell, y 289) Jl 


1 Exod, 15. 
2.el7.2 


P Num. 16. 
sylla 
Deut,11, 6, 


gd Num. 16. 
95, 46. 

E Exod, 22, 
4. 


s Jer, 2.11. 
Rhuf,1.23, 


w 


t Ps. 78. 51. 
a 103, 23 





u Gn: A 





3 Jer, 3. 19, 


x Num, 15, 
Ja 








PSALMAU. 


' mysg y cenhedloedd; ac i'w gwas- 


a, Uwugaredd, Duo. 


26 " Yna y dyrchafodd efe ei law *Num. 14 
yn eu herbyn hwynt, i'w cwympo | Ps.9*.1l 
yn 5 yr anialwch ; TA 

97 PAC gwympo eu had ym |*ygifeth- 


b Ps, 44,11, 


Ezec, 20. 
garu yn y tiroedd. dd 
28 “ Ymgyssylltasant hefyd â Baal- Pur 3 
Peor, a bwyttasant ebyrth y. meirw. Dt m 
29 'Felly y digiasant ec/ â'u dy-| H 1n8 
chymmygion eu hun; ac y taraw- | Dat2 i 


odd pla yn eu mysg hwy 
30 1 Yna y safodd phin ed ac a md 
iawn-farnodd : a'r pla a atfaliwyd. | 
91 A chyfrifwyd hyn iddo yn 
iawnder, o genhedlaeth i pent od 
aeth byth. 
— *Llidiasant ef hefyd wrth ddyfr- 


e Num. 20. 
o, 13. 


edd y gynnen ; fel y bu ddrwg i| Det.326. 


ND o'u plegid hwynt: 

33 O herwydd cythruddo o hon- 
ynt ei yspryd ef, fel y cam-ddywed- 
odd â'i wefusau. 

34 'Ni ddinystriasant y bobloedd, 
£am y rhai y dywedasai yr AR 
GLWYDD wrthynt: 

35^ Eithr ymgymmysgasant â'r cen- 
hedloedd; a dysgasant eu gweith- 
redoedd hwynt: 

36 A gwasanaethasant eu delw- 


fBam.1. 
| 21,77. 





a3, 5, 6. 


au hwynt; 'y rhai a fu yn fagl |!Zx.2. 

iddynt. Deut.T. 16. 
3; * Aberthasant hefyd eu meib- 52 Bren. 

ion a'u merched i gythreuliaid, Es. 5. 
38 Ac a dywalltasant waed gwir- | 20.a 0.20. 


1 0. 
ion, sef gwaed eu meibion a'u UU 


merched, y rhai a aberthasant i 
ddelwau Canaan: 'a'r tir a halog- 
wyd â gwaed. 

39 Felly yr ymhalogasant yn eu 
gweithredoedd. eu hun, ac "y put- mefll.7. 
teiniasant gyd â'u dychymmygion. E 3 

40 Am hynny y cynneuodd dig yr. 
ARGLWYDD yn erbyn ei bobl, fel y 
ffìeiddiodd efe ei etifeddiaeth. 

41 Ac efe a'u rhoddes hwynt yn 
llaw y cenhedloedd ; a'u caseion a 
lywodraethasant arnynt, 

42 Eu gelynion hefyd a'u gorthrym- 
masant; a darostyngwyd hwynt dan 
eu dwylaw h 

43 " Llawer gwaith y gwaredodd 
efe hwynt; hwythau a4 digiasant 
ef â'u cynghor eu hun, a hwy a| 
$ wanhychwyd am eu hanwiredd. ex 

44 Etto efe a edrychodd pan oedd. disdwyd 
ing arnynt, pan "glywodd eu llefain mr 3, 9, 
hw 6.7. 

45 PAc efe a. gofiodd ei gyfammod 
â hwynt, ac a edifarhaodd yn ol llï- 
osowgrwydd ei drugareddau : 

46 1 Ac a wnaeth iddynt gael tru- 


1 Num. 35. 
33, 


n — ie 





(GL 
a 10. 10, 


Mwyn 30, 


9 Ezra 9. 9, 
Jer. 42, 12, 





£ Deut, (F^ 


h Bain, 2, 2, 


* w« 
wM — O GI." Il... P.S PP PP” ss — "ca Sa -— 





Am ragluniaeth Dww dros 


| 


| r1 Chron, 
16, 35, 36. 


| â Ps, 106. 1. a 


a lôo.l. 


2 Heb. 0r. 


b ad, 13, 19, 


Hos, 5. 15, 


oad, 15, 21, 
31. 


d Job 36, 8, 


all9.Z 


fad. 6, 19, 
28. 


'£ Ps. 68. 6. 
8 146,7. 


o Pg, 73. a 
b ad. 8, 21, 
4l. 


garedd gan y rhai oll a'u caeth- 
lwai. 

47 ' Achub ni, O ARGLWYDD ein 
Duw, a chynnull ni o blith y cen- 
hedloedd, i glodfori dy enw sanct- 
aidd, ac i orfoleddu yn dy fol- 
lant. 

48 Bendigedig fyddo ARGLWYDD 
Dpuw Israel erioed ac yn dragy- 
wydd: a dyweded yr holl bobl, 
Amen. Molwch yr ARGLWYDD. 


PSALM CVILI. 
1 Dafydd yn annog y gwaredigion, wrth glod- 
fori Duw, 4 ystyried eî amryw ragluniaeth 
ef, 4 tu ag al fforddolion, 10 a_chaelhion, 
17 a rhaî cleifion, 29 a morwyr, 99 ac yn 
amrafael ddamweiniau y bywyd hwn. 
LODFORWCH yr ARGLWYDD; 
canys da yw: oherwydd eì 
drugaredd sydd yn dragywydd. 

2 Felly dyweded gwaredigion yr 
ARGLWYDD, y rhai a waredodd efe 
o law y celyn ; 

3Ac a gasglodd. efe o'r tiroedd, 
or dwyrain, ac o'r gorllewin, or 
gogledd, ac o'r * dehau. 

4 Crwydrasant.yn yr anialwch 
mewn ffordd ddisathr, heb gael 
dinas i aros ynddi: 

5 Yn newynog ac yn sychedig, eu 
henaid a lewygodd ynddynt. 

6 PYna y llefasant ar yr AR- 
GLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe 
a'u gwaredodd o'u gorthrymderau ; 

7 Ac a'u tywysodd hwynt ar hyd 
y ffordd uniawn, i fyned i ddinas 
gyfanneddol, 

8 “O na foliannent yr ARGLWYDD 
am ei ddaioni, a'i ryfeddodau i feib- 
ion dynion ! 

9 Canys efe a ddiwalla yr enaid 
sychedig, ac a leinw yr enaid new- 
ynog â daioni. 

10 Y rhai a breswyliant yn y ty- 
wyllwch a chysgod angau, “yn 
rhwym mewn cystudd a haiarn ; 

11 O herwydd anufuddhâu o hon- 
ynt eiriau DUW, a dirmygu “* cyng- 
hor y Goruchaf. 

12 Am hynny yntau a ostyngodd 
eu calon â blinder: syrthiasant, ac 
nid oedd cynnorthwywr. 

13 fYna y gwaeddasant ar yr AR- 
GLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe 
a'u hachubodd o'u gorthrymderau. 

14 & Dug hwynt allan o dywyllwch 
a chysgod angau; a drylliodd eu 
rhwymau hwynt. 

15 .O na foliannent yr ARGLWYDD 
am ei ddaioni, a1 ryfeddodau i 
feibion dynion ! 


MM ——— G.F —— I 


PSALMAU. 













bob sefyllfa o ddynion. 


16 Canys efe a dorrodd y pyrth 
pres, ac a ddrylliodd y barrau 
heiyrn. 

17 Ynfydion, oblegid eu camwedd- 
au, ac o herwydd eu hanwireddau, 
a gystuddir, 

18 Eu henaid a ffieiddiai bob bwyd; 

a “F daethant hyd byrth angau. 

“9 ! Yna y gwaeddasant ar yr AR- 
GLWYDD yn eu cyfyngder ; ac efe 
a'u hachubodd o'u gorthrymderau. 

20 " Anfonodd ei air, ac iachaodd 
hwynt, ac a'u gwaredodd o'u dinystr. 

21 "O na folïannent yr ARGLWYDD 
am ei ddaioni, a'i ryfeddodau i 
feibion dynion ! 

22 “Aberthant hefyd aberth mol- 
lant; a mynegant el weithredoedd 
ef mewn * gorfoledd. 

93 Y rhai a ddisgynant mewn 
llongau i'r môr, gan wneuthur eu 
gorchwyl mewn 'dyfroedd mawrion. 

24 Hwy a2 welant weithredoedd 
yr ARGLWYDD, aì ryfeddodau yn 
y dyfnder. 

25 Canys efe a orchymyn, a chyfyd 
tymmestl-wynt, yr hwn a ddyrch- 
afa ei donnau ef. 

26 Hwy a esgynant i'r nefoedd, 
disgynant i'r dyfnder: Ptawdd eu 
henaid gan flinder. 

27 Ymdroant, ac ymsymmudant 
fel meddwyn: a'u holl ddoethineb 

a * ballodd. 

"gg “Yna y gwaeddant ar yr AR- 
GLWYDD yn eu cyfyngder; ac efe 
a'u dwg allan o'u gorthrymderau. 

29 "Efe a wna yr ystorm yn 
dawel; a'i thonnau a ostegant.: 

30 Yna y llawenhânt am eu gos- 
tegu; ac efe au dwg i'r porthladd 
a ddymunent. 

31 *O na foliannent yr ARGLWYDD 
am ei ddaioni, a'i ryfeddodau i 
feibion dynion ! 

32 A dyrchafant ef y'nghynnull- 
eidfa y bobl, a moliannant ef yn 
eisteddfod yr henuriaid. 

33 Efe a wna afonydd yn ddi- 
ffaethwch, a ffynhonnau dyfroedd 
yn sychdir ; 

34 A thir ffrwythlawn yn *ddi- |5 He» 
ffrwyth, am ddrygioni y rhai a drig- 
ant ynddo. 

35 'fe a dry yr anialwch yn 
llyn dwfr, a'r tir cras yn ffynhon- 
nau dwfr. 

36 Ac yno y gwna i'r newynog 
aros; fel y darparont ddinas i gyf- 
anneddu: 

37 Ac yr hauont feusydd, ac y 




















i Job 33. 20, 

k Ps, a 13. 
a 88. 

Nad 6, mn 

2, 


m Ps, 147. 
1 


15, 18. 
Matt, 6. 8. 
n ad, 8, 15, 
ôl, 


o Lef. 7. 12, 


P Pg, 22, 14, 


* Heb. 
lyngcwyd, 
a 6, 13, 


r Matt. 8, 
26. 


sad. 8, 15, 
2N 


t Ps. 114. 8, 
Esg, 41, 18, 





Dafydd yn moliannu Dww : 


plannont winllannoedd, y rhai a 
ddygant ffrwyth toreithiog. 

38 "Ac efe a'u bendithia hwynt 
fel yr amlhânt yn ddirfawr, ac ni 
âd i'w hanifeiliaid leihâu. 

39 Lleihêir hwynt hefyd, a gos- 
tyngir HN gan gyfyngder, dryg- 

d,ac 


u Exod.1.7. 


YL 40 > Efe a a ddirmyg ar fon- 
eddigion, ac a wna iddynt grwydro 

FNeu. DC $ anialwch heb ffordd. 

y1Sam.2.| 4l XOnd efe a gyfyd y tlawd "o 


Pr na. | gystudd, ac “7a wna tddo deulu- 
1'Neu, er o | Oedd fel praidd. 
CF 42 2 Y rhai uniawn a welant Ayn, 
xï |s 
:Jo»22.19. ac a lawenychant: a phob Panwir- 
bgob5 6 |edd a gau ei.safn. 
cjer.9.12.| 43 cY neb sydd ddoeth, ac a gad- 
a wo hyn, hwy a ddeallant drugar- 
eddau yr ARGLWYDD. 
PSALM CVIII. 
1 Dafydd yn ymwroli â foliannu Duw: ô yn 
gweddïo am gymmorth Duw yn ol eî addewid. 
11 Ei hyder ef ar gynnorthwy Duw. 


Cân neu Psalm Dafydd. 


ADU ^r yw fy nghalon, O DDUW : 
canaf a chanmolaf â'm gogon- 
iant. 

2 Deffro, y nabl ar delyn: min- 
nau a ddeffroaf yn fore. 

3 Clodforaf di, ARGLWYDD, ym 
mysg y bobloedd : canmolaf di ym 
mysg y cenhedloedd. 

4 Canys mawr yw dy drugaredd 
oddi ar y nefoedd: a'th wirionedd 
a gynlaedd hyd yr wybren. 

5 PYmddyrcha, O Dpuw, uwch 
y nefoedd: a bydded dy ogoniant 
ar yr holl ddaear ; 

c Fel y gwareder dy rai anwyl: 
EL: â'th ddeheulaw, a gwrando fi. 

7 Duw a lefarodd yn ei sanct- 
eiddrwydd, Llawenychaf, rhannaf 
Sichem, a mesuraf ddyffryn Suc- 
coth. 

8 Eiddof fi yw Gilead; eiddof fi 
Manasseh ; Ephraim hefyd yw nerth 
fy mhen : Judah yw fy neddfwr. 

9 Moab yw fy nghrochan golchi; 
tros Edom y taflaf fy esgid: budd- 
| ugoliaethaf ar Philistia. 

10 Pwy am dwg i'r ddinas gad- 
arn? pwy a'm dwg hyd yn Edom? 

I1 Onid 6yd4, O. DDUW, yr hwn 
a'n bwriaist ymaith ac onid âi di 
allan, O DDuUw, gyd â'n lluoedd î 

12 'Dyro i ni gynnorthwy rhag 
cun eder canys gau 4 ymwar- 
ed dyn. 

13 Trwy DDUW y gwnawn wrol- 
deb: canys efe a sathr ein gelynion. 


b Ps. 57. 5, 
11. 


c Ps, 60. 5, 


0008... 6lŴ ||, ——— ——  î a —————— 


PSALMAU. 


yn gweddïo yn erbyn es elynion. 





PSALM OIX. 


1 Dafydd yn cwyno rhag enllib es elynion, ac 
yn rhâth Judas yn eu melldigo hwy : 16 yn 
dangos eu pechod hwy: 21 yn cwyno rhag 
ei druenî eì hun; ac yn gweddïo am help: 
90 yn addaw bod yn ddiolchgar. 


I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 


A thaw, O Dpuw fy moliant. 
2 Canys genau yr annuwiol 

a “genau y twyllodr us a ymagoras- |? Ileb gen- 
ant arnaf: â thafod celwyddog y 
llefarasant i'm herbyn. 

3 Cylchynasant fi helytn â geiriau 
cas; ac ymladdasant â mi Phebj"Ps 6. 
achos. 

4 Am fy ngharedigrwydd ym 
gwrthwynebant: minnau a arferaf 
weddi, 

5 “Talasant hefyd i mi ddrwg am [<p 25 y, 
dda, a chas am fy nghariad. 

6 Gosod dithau un annuwiol arno 


a Ps.83.1. 


ef; a safed 4*Satan wrth ei ddeheu- Sed L. 


y gwrth- 


law ef. y God 


7 Pan farner ef, eled yn euog; 
*a bydded ei weddi yn bechod. 

8 Ychydig fyddo ei ddyddiau ; a 
f chymmered arall ei swydd ef. 

9 £ Bydded ei blant yn amddifaid ; |* Exoâ. 22. 
ai wraig yn weddw. 

10 Gan grwydro hefyd crwydred 
ei blant, ef, a chardottant : ceisiant 
hefyd ew bara o'u hanghyfannedd- 
leoedd. 

ll PRhwyded *y ceisiad yr hyn "Je: 
oll sydd ganddo; ac anrheithied 4 Neu, yr 
dieitlu iaid ei lafur ef. 

12 Na fydded meb a estyno dru- 
garedd iddo; ac na fydded neb a 
drugarhao wrth ei amddifaid ef. 

13 !Torrer ymaith ei hiliogaeth |iJeb18 19. 
ef: dilêer eu henw yn yr oes nesaf. 

14 ECOofier anwiredd ei dadau o 
flaen yr ARGLWYDD; ac na ddilôer 
pechod eì fam ef. 

15 Byddant bob amser ger bron , 
yr ARGLWYDD, fel ìy torro efe ym- 'R 

| 
| 


h Job 5. 5, 


k Exod, 20, 
| 5 





aith eu coffadwriaeth o'r tir: a 


16 Am na chofiodd wneuthur tru- 
garedd, eithr erlid o hono y truan 
a'r tlawd, a'r cystuddiedig o galon, 
i'w ladd. 

17 mHoffodd felldith, a hi a ddaetl 
iddo: ni fynnai fendith, a hi a bell- 
haodd oddi wrtho. 

18 I6, gwisgodd felldith fel dilled- 
yn; a hia ddaeth fel dwfr i'w fewn, 
ac fel olew i'w esgyrn. 

19 Bydded iddo fel dilledyn yr 
hwn a wisgo efe, ac fel gwregys a'i 
gwregyso efe yn wastadol. 

20 Hyn fyddo tâl fy Dewr U a Td 





i a0. 


Ioan 15.25, 


eDiar.28,9. 


f Act. 1, 20. 


ob 18. 17, 


ol 


——— 


Am frenhiniaeth Orist. 





ebwyr gan yr ARGLWYDD, a'r rhai 
a ddywedant ddrwg yn erbyn fy 
enaid. 

91 Tithau, ARGLWYDD DDUW, 
gwna erof fi er mwyn dy enw: am 
Jod yn dda dy drugaredd, gwared íi. 

22 Canys truan a thlawd ydwy/ fì, 
a'm calon a archollwyd o'm mewn. 

23 Euthum "fel cysgod pan gilio: 
fel locust y'm hysgydwir. 

24 Fy ngliniau a aethant yn eg- 
wan gan ympryd; a'm cnawd a 
guriodd o eisieu brasder. 

25 Gwaradwydd hefyd oeddwn 
ePs.22.1. | Ìddynt: pam welent fi, 9siglent eu 

pennau. 

26 Cynnorthwya fi, O ARGLWYDD 
fy Nuw; achub fi yn ol dy dru- 
garedd : 

27 Fel y gwypont mai dy law di 
yw hyn; ma ti, ARGLWYDD, â'i 
gwnaethost. 

28 Melldithiant hwy, ond ben- 
dithia di: cywilyddier hwynt, pan 
gyfodant; a llawenyched dy was. 

29 Gwisger fy ngwrthwynebwyr 
â gwarth, ac ymwisgant âu cywil- 
ydd, megis â choch]. 

30 Clodforaf yr ARGLWYDD yn 
ddirfawr â'm genau; ïe, moliannaf 
ef ym mysg llawer. 


n Ps, 102. 
1ll.a l44.4, 


PPe$168.| 31 O herwydd Pefe a saif ar dde- 
»Muos |heulaw y tlawd, i'w achub oddi 
' | wrth y rhai a farnant ei enaid. 

PSALM OX. 
1 Brenhiniaeth, & ofjeiriadaelh, 5 goruchaf- 
îaeth, Y a dïoddefaint Crist. 
Psalm Dafydd. 
DE? YWEDODD *yr ARGLWYDD 
Marc12.8. wrth fy Arglwydd, Eistedd ar 


Act.?.u. | fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy 
25. ” ^ | elynion yn faingc i'th draed. 

Heb. l,12| 9 Gwialen dy nerth a enfyn yr 
ab ARGLWYDD o Sïon: llywodraetha 

di ynghanol dy elynion. 
3 Dy bobl a fyddant ewyllysgar 

b Ps. 96.9. | yn nydd dy nerth, mewn Pharddwch 
YL sancteiddrwydd, *o groth y wawr: 
chroth y _| y mae gwlith dy * enedigaeth i ti. 
utia,&. | 4 “Tyngodd yr ARGLWYDD, ac 
sicsengetil.| nid. edifarhâ, Ti wyt offeiriad yn 
GA dragywyddol, yn ol urdd Melchi- 
Zech. 6.13.| sad ec. 
ars168| 5 Yr Arglwydd ar dy ddeheu- 
law a drywana frenhinoedd yn nydd 
ei ddigofaint. 

6 Efe a farn ym mysg y cenhedl- 
oedd; lleinw /eoedd â chelanedd- 
au : “archolla ben *llawer gwlad. 





e Ps. 68. 21, 

Mab, 4. 13, 
“EF; 

mawr, |am hynny y dyrcha efe eî ben. 


695 


PSALMAU. 


7 Efe a ŷf o'r afon ar y ffordd: | 





PSALM OCXI 

1 Y Psalmydd, trwy eí esampl eì hun, yn an- 
nog eraill î foliannu Duw, am ei ogoneddus 
D a'i rasusol, weithredoedd. 10 Mai ofn Duw 
sydd, yn magu gwîr ddoethineb. 

z OLWCH yr ARGLWYDD. 

Clodforaf yr ARGLWYDD Ô'?m 
holl galon, y'nghymmanfa y rhai 
uniawn, ac 47 y gynnulleidfa. 

2 Mawr yw gweithredoedd yr AR- 
GLWYDD, wedi eu ceisio gan bawb 
a'u hoffant. 

3 Gogoniant a harddwch yw ei 
waith ef; ai gyfiawnder sydd yn 
parhâu byth. 

4 Gwnaeth gofio ei ryfeddodau: 
" graslawn a thrugarog gyw yr AR- 
GLWYDD. 

5 Rhoddodd * ymborth i'r rhai a'i 
hofnant ef: efe a gofia ei gyfam- 
mod yn dragywydd. 

6 Mynegodd i'w bobl gadernid ei 
weithredoedd, i roddi iddynt eti- 
feddiaeth y cenhedloedd. 

7 Gwirionedd a barn yw gweith- 
redoedd ei ddwylaw ef: Pei holl 
orchymynion ydynt sicr : 

8 “Wedi eu sicrhâu byth ac yn 
dragywydd, aw gwneuthur mewn 
gwirionedd ac uniawnder. 

9 Anfonodd ymwared i'w bobl: 
gorchymynodd ei gyfammod yn dra- 
gywyddol: sancteiddiol ac ofnadwy 
yw ei enw ef. | 

10 4 Dechreuad doethineb gyw ofn 
yr ARGLWYDD: * deall da sydd gan 
y rhaì *a wnant et orchymynion 
ef: y mae ci foliant ef yn parhâu 
byth. 

PSALM OCXII. 

1 Duwioldeb sydd iddi addewid o'r bywyd 
yma, 4 ac o'r bywyd a ddaw. 10 Y bydd 
drwg gan yr enwir weled llwyddiant y duw- 
iol. 

1 OLWOH yr ARGLWYDD. 

a Gwŷn ec fyd y gwr a ofna 
yr ARGLWYDD, ac sydd yn hofîì ei 
orchymynion ef yn ddirfawr. 

2 Ei had fydd cadarn ar y ddae- 
ar: cenhedlaeth y rhai uniawn a 
fendithir. 

3 Golud a chyfoeth /ydd yn ci dŷ 
ef: aì gyfiawnder sydd yn parhâu 
byth. 

4 ? Cyfyd goleuni i'r rhai uniawn 
yn y tywyllwch: trugarog, a thost- 
uriol, a chyfiawn, yw efe. 

5 “Gwr da sydd gymmwynasgar, 
ac yn rhoddi benthyg: wrth farn 
y llywodraetha efe ei achosion. 

6 Yn ddïau nid ysgogir ef byth: 





Dedwyddwch y dwwiol. 





2Heh. 
Haleluiah, 


a Ps, 86. 5, 
a_103. 8. 


$ Heb. 
ysglyfaeth. 


b Ps. 19.7. 


c Es. 40, 8, 
Matt. 5.18, 


d Deut. 4. 6, 


Neu, 
llwyddiant. 
5 Heb. 

a'u gwna 

hwynt. 


£2 Heb. 
Haleluiah. 
a Ps, 128, 1. 


b Job 11. 17. 
Ps. 97. 11, 


c Ps, 91. 26. 
Luc 6, 99, 









Cynghor î foliannu Duw, 


4y cyfiawn fydd byth mewn coff- 
adwriaeth. 

7 *Nid ofna efe rhag chwedl 
drwg: ei galon sydd ddisigl, yn 
ymddiried yn yr ARGLWYDD. 

8 Attegwyd ei galon: nid ofna 
efe, hyd oni welo eê ewyllys ar ei 
elynion. 

9 fGwasgarodd, rhoddodd i'r tlod- 
ìon; a'i gyfiawnder sydd yn parhâu 
byth; £ei gorn a ddyrchefir mewn 
gogoniant, 


d Diar. 10.7. 


| eDiar, 1.93. 


î2COor. 9.9. 


£ Ps, 75. 10, 






















^maych | 10 b Yr annuwiol a wêl Aymn, ac a 
pesn.12. |ddigia; efe a ysgyrnyga ei ddan- 
x ps.58.7, | nedd, ac “a dawdd ymaith: 'derfydd 
1Die.10. | am ddymuniad y rhai annuwiol. 
- PSALM CXIIL 
1 Cynghor $ foliannu Duw, o herwydd eî ar- 
dderchowgrwydd, 6 a'i drugaredd. 
2Heb NÎ OLWCH yr ARGLWYDD. 
a Gweision yr ARGLWYDD, mol- 
wch, £e, molwch enw yr ARGLWYDD. 
aDan.2.90.| 2 “Bendigedig fyddo enw yr AR- 
GLWYDD o hyn allan ac yn dragy- 
wydd. 
>E.5.1.| 3?O godiad haul hyd ei fachludiad, 
^^ ” | moliannus yw enw yr ARGLWYDD. 
4 Uchel yw yr ARGLWYDD gor- 
cm. 8.1. |uwch yr holl genhedloedd; “ai 
ogoniant sydd goruwch y nefoedd. 
aps.s2.6. | 5 Pwy sydd fel yr ARGLWYDD 
* Heb. pm- | ein DUW ni, yr hwn sydd yn * pres- 
ddyrchafu . 
ibres-._ | wylio yn uchel, 
'Faase|' 6 “Yr hwn a ymddarostwng i 
Es 51.15. edrych y pethau yn y nefoedd, ac 
yn y ddaear? 
t1Sam.2.| 7 'Efe sydd yn codi y tlawd o'r 
Ps.19.a1.| llwch, ac yn dyrchafu yr anghenus 
o'r dommen, 
gyob36.1.| 8 l'w “osod gyd â phendefigion, 
tc, gyd â phendefigìon ei bobl. 
h1Sam.2.| 9 "Yr hwn a wna i'r ammhlant- 
Ps.65.6. | adwy *gadw tŷ, a bod yn llawen fam 
'mb.d49 plant. Canmolwch yr ARGLWYDD. 
PSALM CXIV. 
Dafydd, trwy esampl y creaduriaid mudion, 
yn annog î ofni Duw yn eî eglwys. 
» Exod, 13. AN “aeth Israel o'r Aipht, tŷ 
b Ps. 8. 5. Jacob Poddi wrth bobl anghyf- 
iaith ; 
cExo4,61.| 2 “Judah oedd ei sancteiddrwydd, 
Deut.27.9. 4c Israel ei arglwyddiaeth. 
4 Exod. M.| 34Y môr a welodd hyn, ac a gil- 
Bi odd I Iorddonen a drodd yn ol, 
'im“'^| 4 fY mynyddoedd a neidiasant 





“i | fel hyrddod, a'r bryniau fel ŵyn 
defaid. 

5 “Beth ddarfu i ti, O fôr, pan 
giliaist ? tithau, Iorddonen, paham 
y troaist yn ol? 

6 .Paham, fynyddoedd, y neidiech 


690 


E Hab. 2. 8. 


PSALMAU. 


fel hyrddod? a'r bryniau fel ŵyn 
defaid ? 

7 Ofna, di ddaear, rhag yr AR- 
GLWYDD, rhag Duw Jacob : 

8 Ph Yr hwn sydd yn troi y graig 


yn llyn dwfr, a'r gallestr yn ffyn- 


non dyfroedd. 


PSALM OXV. 

1 O herwydd bod Duw yn wir-ogoneddus, 4 ac 
eilunod yn wagedd, 9 y mae y Psalmydd yn 
cynghori rhoi hyder ar Dduw. 12 Y dylid 
bendithio Duw am eî fendithion. 

a ID i ni, O ARGLWYDD, nid i 

ni, ond i'th enw dy hun dod 
ogoniant, er mwyn dy drugaredd, 
ac er mwyn dy wirionedd. 

9 PPaham y dywedai y cenhedl- 
oedd, Pa le yn awr y mae eu Duw 
hwynt * 

3 Ond ein Duw ni sydd yn y 
nefoedd: “efe a. wnaeth yr hyn a 
fynnodd oll, 

4 4Eu delwau hwy ydynt o aur 
ac arian, gwaith dwylaw dynion. 

5 Genau sydd iddynt, ond ni lef- 
arant; llygaid sydd ganddynt, ond 
ni welant: 

6 Y mae clustiau iddynt, ond ni 
chlywant; ffroenau sydd ganddynt, 
ond ni aroglant: 

7 Dwylaw sydd iddynt, ond ni 
theimlant; traed sydd iddynt, ond 
ni cherddant; ni leisiant chwaith 
â'u gwddf. 

8 Y rhai a'u gwnant ydynt fel 
hwythau, a phob un a ymddiriedo 
ynddynt. 

9 *O Israel, ymddiried di yn yr 


ARGLWYDD: íefe yw eu porth au | 254 


tarian. 

10 Tŷ Aaron, ymddiriedwch yn yr 
ARGLWYDD: efe yw eu porth a'u 
tarian. 

l1 Y rhai a ofnwch yr AR- 
GLWYDD, ymddiriedwch yn yr AR- 
GLWYDD: efe yw eu porth a'u 
tarian. 

12 Yr ARGLWYDD an cofiodd 
ni: efe a; bendithia: bendithia 
efe dŷ Israel; bendithia efe dŷ 
Aaron. 

13 &Bendithia efe y rhai a ofn- 
ant yr ARGLWYDD, fychain *a mawr- 
ion. 

14 Yr ARGLWYDD a'ch chwanega 
chwi fwyfwy, chwychwi a'ch plant 
hefyd 


15 Bendigedig ydych chwi gan 
yr ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth 
nef a daear. 

16 Y nefoedd, îe, y nefoedd ydynt 


ac i ymddiried ynddo. 


h Exod, 17. ! 
Num, 20. 
ll. 

Ps. 107. 35, 


s Edrych 
s. 48. ll. 
Ezec,36.32, 


b Ps, 42, 9. 
10. a 79. 10, 
Joel 2. 17, 


c Ps. 195. 6. 


âd Deut. 4, 
Ps. 135. 15. 


Jer, 10.3, | 
&c, 


j Edrych 
Pa. llSl; 


a 135, 12, 
20, 

f Ps. 33. 20, 
Diar. 90, 5, 


E Ps, 129. 1, 
4. 


2 Heb. 
gyd â. 





Cariad Dafydd at Ddww. 


PSALMAU. 


Cynghor ŷ&'w foliannu ef. 








eiddo yr ARGLWYDD: a'r ddaear a 
roddes efe i. feibion dynion. 
17 "Y meirw nì foliannant yr AR- 

ll» , | GLWYDD, nar neb sydd yn disgyn 

»^ |i ddistawrwydd. a 

18 Ond nyni a fendithiwn yr AR- 
GLWYDD o hyn allan ac yn dragy- 
wydd. Molwch yr ARGLWYDD. 

PSALM OXVI. 

1 Dafydd yn dangos ei gariad a'i ddyled tu 
ag at Dduw am ei wared ef: 12 ac yn ym- 
egnïo 4 fod, yn ddiolchgar. 

l^ gennyf wrandaw or AR- 

GLwYDD ar fy llef, am 
gweddïau. 

2 Am ostwng o hono ei glust at- 
taf, am hynny llefaf dros fy nydd- 
iau arno ef. 

3 “Gofidion angau a'm cylchynas- 
ant, a gofidiau uffern a'm * dalias- 
ant: ing a blinder a gefais. 

4 Yna y gelwais ar enw yr AR- 
GLWYDD; Attolwg, ARGLWYDD, 
gwared fy enaid. 

5 Graslawn gyw yr ARGLWYDD, 
a chyfiawn; a thosturiol gw ein 
DuUw ni. 

6 Yr ARGLWYDD sydd yn cadw y 
rhai annichellgar: tlodais, ac efe 
am hachubodd. i 

7 Dychwel, O fy enaid, i'th or- 


h Ps. 6. 5. 
n 88. lO, 


$ Dan. 2,20. 


en. Ps, 18, 5, 
6 


2 Heb. 
cawsanl. 


|»2s.13.6. | phwysfa; canys Pyr ARGLWYDD fu 
dda wrthyt. 
cps.56.135.| 8 “O herwydd i ti waredu fy en- 
aid oddi wrth angau, fy llygaid 
oddi wrth ddagrau, a'm traed rhag 
llithro. 
9 Rhodiaf o flaen yr ARGLWYDD 
ars.21.13.| yn nhir y rhai byw. 
e2cor.4. |. 10 “Credais, am hynny y lleferais: 
Y cystuddiwyd fi yn ddirfawr, 
tps.31.22.| ll 'Mi a ddywedais yn fy ffrwst, 
sRhuf.5.4.|8 Pob dyn sydd gelwyddog. 


12 Beth a dalaf i'r ARGLWYDD, 
am ei holl ddoniau i mi? 

13 Phïol iachawdwriaeth a gym- 
meraf, ac ar enw yr ARGLWYDD y 
galwaf. 

14 "Fy addunedau a dalaf i'r AR- 
GLWYDD, yn awr yngŵydd ei holl 
bobl ef. 


h Ps. 22. 25. 
ad. 18. 


1Ps72.M.| 15 Gwerthfawr yngolwg yr AR- 
oa yw marwolaeth ei saint 
ef. 

Ps. 105 16 O ARGLWYDD, yn ddïau “ dy was 
di ydwyf fi; dy was di ydwyf fi, 

iPs.86.16. |. mab dy wasanaeth-wraig: dattod- 
aist fy rhwymau. 

mLef.7.12.| ]7 Aberthafi ti "aberth moliant; 

— galwaf ar enw yr ARGLWYDD. 


18 ^Talaf fy addunedau i'r AR- 


697 












GLWYDD, yn awr y'ngŵydd ei holl 
bobl, 

I9 Y'nghynteddoedd tŷ yr AR- 
GLWYDD, yn dy ganol di, O Jerusa- 
lem. Molwch yr ARGLWYDD. 

PSALM OXVII. 
Cynghor â foliannu Duw am eî drugaredd 
a'i wirionedd. 
â OLWCH yr ARGLWYDD, yr 
holl genhedloedd: clodfor- 
wch ef, yr holl bobloedd. 

2 O herwydd ei drugaredd ef tu 
ag attom ni sydd fawr: a gwirion- 
edd yr ARGLWYDD a bery yn dragy- 
wydd. Molwch yr ARGLWYDD. 


PSALM OXVIII. 

1 Cynghor $ foliannu Duw am ei drugaredd. 
5 Y Psalmydd, wrth a brofasaâ efe & hun, 
yn dangos mor dda ydyw hyderu ar Dduw. 
19 Mynegi dyfodiad Crist yn eî deyrnas, 
dan rith a chysgod y Psalmydd. 

“4 “LODFORWCH yr ARGLWYDD; 

canys da y4: o herwydd ei 
drugaredd a bery yn dragywydd. | a136.1. 
2 PDyweded Israel yr awr hon, j* Edrych, 

fod ei drugaredd ef yn parhâwyn| &c. 

dragywydd. 

3 Dyweded tŷ Aaron yn awr, fod 

ei drugaredd ef yn parhâw yn 

dragywydd. 

4 Yn awr dyweded y rhai a ofn- 

ant yr ARGLWYDD, fod ei drugar- 

edd ef yn parhâw yn dragywydd. 

5 “Mewn ing y gelwais ar yr|sPe 201 


a Rhuf. 15, 
11. 


al Chron, 
Ps. 106. 1. 
al0.l. 


ARGLWYDD; yr ARGLWYDD ôm| Alano 
clybu, ac “A'm gosododd mewn | ps 18.19. 
ehangder. 

6 * Yr ARGLWYDD sydd gyd â mi, |*Ps2I.1. 
nid ofnaf: beth a wna dyn i mi? ' 

7 ' Yr ARGLWYDD sydd gyd â mi |“Es.5l,12. 
ym mhlith fy nghynnorthwywyr:| ^^ 
am hynny y caf weled fy ewyllys ar 
fy nghaseion. 

8 £Gwell yw gobeithio yn yr AR- |“ Pa 44 
GLWYDD, nag ymddiried mewn dyn. | a&.8,9. 

9 h Gwell yw gobeithio yn yr AR- |x ps. 14.8. 
GLWYDD, nag ymddiried mewn ty- 
wysogion. 

10 Yr holl genhedloedd a'm ham- 
gylchynasant: ond yn enw yr AR- 
GLWYDD mi au torraf hwynt ym- 
aith. | | 

ll Amgylchynasant fì; îe, am- 
gylchynasant fi: ond yn enw yr 
ARGLWYDD mi a'u torraf hwynt 
ymaith. 

12 Amgylchynasant fi 'fel gwenyn; |!Deut.1. 
diffoddasant “fel tân drain: o her- |x Preg.7.& 


wydd yn enw yr ARGLWYDD mi a'u 
torraf hwynt ymaith. 
13 Gan wthio y gwthiaist fi, fel y 


Prophwydo dyfodiad Orist. 


1 Exod. 15, 
Es, 12. 2, 


n Es, 26. 2. 


Dat, 21,27 


syrthiwn: ond yr ARGLWYDD a'm 
cynnorthwyodd. 

14 !Yr ARGLWYDD yw fy nerth 
a'm cân; ac sydd iachawdwriaeth 
i mi. 

15 Llef gorfoledd a iachawdwr- 
iaeth sydd ym mhebyll y cyfiawn: 
deheulaw yr ARGLWYDD sydd yn 
gwneuthur grymmusder. 

16 Deheulaw yr ARGLWYDD a 
ddyrchafwyd: deheulaw yr AR- 
GLWYDD sydd yn gwneuthur grym- 
musder. 

l7 PNi byddaf farw, ond byw; 


[a mynegaf weithredoedd yr AR- 


GLWYDD, 

18 Gan gospi y'm cospodd yr AR- 
GLWYDD: ond ni'm rhoddodd i 
farwolaeth. 

19 P Agorwch i mi byrth cyfiawn- 
der: âf ìi mewn iddynt, a chlodfor- 
af yr ARGLWYDD. 

20 Dyma borth yr ARGLWYDD ; 9 y 


a22.14,15. rhaì cyfiawn a ânt i mewn iddo. 


P Matt, 21, 


21 Clodforaf di; o herwydd ì ti 
fy ngwrandaw, a'th fod yn iach- 
awdwriaeth i mi. 

22 PY maen a wrthododd yr adeil- 


Marci210,! adwyr, a aeth yn ben i'r gongl. 


Luc 20. 17. 
Act, 4, 11, 
Eph. 2, 20, 
U etr 2. â, 


Eg 

Esg 

a 

2 

- GP 


ag Matt. 21. 
9, a 23. 39, 


23 O'r ARGLWYDD y daeth hyn; 
hyn oedd ryfedd yn ein golwg ni. 

24 Dyma y dydd a wnaeth yr 
ARGLWYDD ; gorfoleddwn a llawen- 
ychwn ynddo. 

25 Attolwg, ARGLWYDD, achub yn 
awr: attolwg, ARGLWYDD, pêr yn 
awr lwyddiant. 

26 1 Bendigedig 4 a ddêl yn enw 


Marcll,9. yr ARGLWYDD : bendithiasom chwi 


8 Ps. 128. 1. 


bl Ioan 3, 





'* 


22518. | edd, hwy a rodiant yn ei ffyrdd ef. 


o dŷ yr ARGLWYDD. 

27 DUW yw yr ARGLWYDD, yr 
hwn a lewyrchodd ini: rhwymwch 
yr aberth â rhaffau, hyd wrth gyrn 
yr allor. 

28 Fy NUW ydwyt ti, a mi a'th 
glodforaf: dyrchafaf di, fy Nuw. 

29 Clodforwch yr ARGLWYDD; 
canys da jw: o herwydd yn dragy- 
wydd y pery ei drugaredd ef. 

PSALM CXIX. 


Y Psalm hon sydd yn cynnwys amryw weddiau, 
a moliannau, ac addewidion ufudd-dod. 
ALEPH. 

WYN fyd y rhai perffaith eu 
ffordd, y rhai a rodiant yng 
nghyfraith yr ARGLWYDD, 

2 Gwŷn fyd y rhai a gadwant ei 
dystiolaethau ef; ac a'i ceisiant ef 
â'u holl galon. 

3 PY rhai hefyd ni wnant anwir- 


698 


PSALMAU. 





4 Ti a orchymynaist gadw dy or- 


chymynion yn ddyfal. 


5 O am gyfeirio fy ffyrdd i gadw 


dy ddeddfau ! 

6 Yna ni'm gwaradwyddid, pan 
edrychwn ar dy holl orchymynion. 

7 “Clodforaf di âg uniondeb cal- 
on, pan ddysgwyf farnedigaethau 
dy gyfiawnder. 

8 Cadwaf dy ddeddfau; O na âd 
fi yn hollol. 

BETH. 

9 Pa fodd y glanhâ llangc ei 
lwybr? wrth ymgadw yn ol dy 
air di. 

10 A'm holl galon y'th geisiais: 
na âd i mi gyfeiliorni oddi wrth dy 
orchymynion. 

11 4“Ouddiais dy ymadroddion yn 
fy nghalon, fel na phechwn i'th 
erbyn. 

12 Ti, ARGLWYDD, wyt fendiged- 
ig: *dysg i mi dy ddeddfau. 


Amryw weddiau. 


cad. 171, 


d Pa,37. 3L, 


| Luc 2, 19, 
5l 


* 


ead, 26. 33 


| 64, 68, 108) 


13 A'm gwefusau y treuthais holl 125 15. 


farnedigaethau dy enau. 

14 Bu mor llawen gennyf ffordd 
dy dystiolaethau, a'r holl olud. 

15 Yn dy orchymynion y myfyriaf, 
ac ar dy lwybrau yr edrychaf. 

16 Yn dy ddeddfau yr ymddigrif- 
af: nid anghofiaf dy air. 

GIMEL. 

l7 Bydd dda wrth dy was, fê y 
byddwyf byw, ac y cadwyf dy air. 

18 Datguddia fy llygaid, fel y 
gwelwyf bethau rhyfedd allan o'th 
gyfraith di. 

19 ' Dïeithr ydwyf fi ar y ddaear : 


na chudd di rhagof dy orchymynion. | 5 
20 £ Drylliwyd fy enaid gan awydd | 2c 


i'th farnedigaethau bob amser. 


91 Ceryddaist y beilchion *mell- |? 


digedig, y rhai a gyfeiliornant oddi 
wrth dy orchymynion. 

22 Tro oddi wrthyf gywilydd a 
dirmyg: oblegid dy dystiolaethau 
di a gedwais. 

23 Tywysogion hefyd a eistedd- 
asant, «c a ddywedasant i'm her- 
byn: dy was dithau a fyfyriai yn 
dy ddeddfau. 





f Gen. 47, 9, 
1 Chr. 292. 


24" A*th dystiolaethau oeddynt fy |? 24.11, os. 


hyfrydwch a'm cynghorwyr. 
DALETH. 
25!Glynodd fy enaid wrth y llwch: 
Ebywhâ fi yn ol dy air. 


26 Fy ffyrdd a fynegais, a gwran-| 


dewaist fì : 'dysg i mi dy ddeddfau. 

27 Gwna i mi ddeall ffordd dy or- 
chymynion; a mi a fyfyriaf yn dy 
ryfeddodau. 


1 Pa, 44, 25, 
k ad, 40. 
Ps,l43,11, 
1 ad, 12, 
?g, 25, 4, 
a27T.1l, 
a$6. 11, 


Amryw weddiau, ac 





m Ps. 107. 
26, 


n Eg, 60. 5, 


oad. 12. 


P Es. 33, 15, 
8 Diar, 23. 6. 


107, 149, 
156, 159. 


ceryddo. 


s Pa, 138. 1, 
Matt. 10, 
18, 19, 


28 mDiferodd fy enaid gan ofid: 
nertha fi yn ol dy air. 

29 Cymmer oddi wrthyf ffordd y 
celwydd; ac yn raslawn dod i mi 
dy gyfraith. 

30 Dewisais ffordd gwirionedd: 
gosodais dy farnedigaethau o'm 
blaen. 

31 Glynais wrth dy dystiolaethau: 
O ARGLWYDD, na'm gwaradwydda. 

32 Ffordd dy orchymynion a redaf, 
pan " ehangech fy nghalon. 

HE 


33 9Dysg i mi, O ARGLWYDD, 
ffordd dy ddeddfau, a chadwaf hi 
hyd y diwedd. 

34 Gwna i mi ddeall, a chadwaf 
dy gyfraith ; ïe, cadwaf hi 4m holl 
galon. 

35 Gwna i mi gerdded yn llwybr 
dy orchymynion: canys ynddo y 
mae fy ewyllys. 

36 Gostwng fy nghalon at dy dyst- 
iolaethau, ac nid at gybydd-dra. 

37 PTro heibio fy llygaid, rhag 
“edrych ar wagedd; a bywhâ fi yn 
dy ffyrdd 

38 Sicrhâ dy air i'th was, yr hwn 
sydd yn ymroddi ïth ofn di. 

39 Tro heibio fy ngwaradwydd yr 
wyf yn ei ofni: canys dy farnedig- 
aethau sydd dda. | 

40 Wele, awyddus ydwyf i'th or- 


,|chymynion: ' gwna i mi fyw yn dy 


fiawnder. 

-M FAU. 

41 Deued i mi dy drugaredd, AR- 
GLWYDD, a'th iachawdwriaeth yn 
ol dy air. 

42 Yna *yr attebaf i'm cablydd: 
o herwydd yn dy air y gobeithiais. 

43Na ddwg dieu Ma gu rionodd 
o'm genau yn llwyr: o herwydd yn 
dy farnedigaethau di y EW NFND 

44 A'th gyfraith a gadwaf yn was- 
tadol, byth ac yn dragywydd. 

45 Rhodiaf hefyd mewn ehang- 
der: o herwydd dy orchymynion 
di a, geisiaf. 

46 * Ac am dy dystiolaethau di y 
llefaraf o flaen brenhinoedd, ac ni 
bydd cywilydd gennyf. 

47 Ac ymddigrifaf yn dy orchy- 
mynion, y rhai a hoffais. 

48 A'm dwylaw a ddyrchafaf at 
dy orchymynion, y rhaì a gerais; a 
mi a fyfyriaf yn dy ddeddfau. 

ZAIN. 

49 Cofia y gair wrth dy was, yn yr 

hwn y peraist i mi obeithio. 


50 Dyma fy nghysur yn fy nghys- 


699 


PSALMAU. 


tudd: canys dy air di a'm bywha- 
odd i 


5l Y beilchion a'm gwatwarasant 
yn ddirfawr: er hynny ni throais 
oddi wrth dy gyfraith di. 

52 Cofiais, O ARGLWYDD, dy farn- 
edigaethau erioed; ac ymgysurais. 

53 Dychryn a ddaeth arnaf, obleg- 
id yr annuwiolion, y rhai sydd yn 
gadu dy gyfraith di. 

54 Dy ddeddfau oedd fy nghân yn 
nhŷ fy mhererindod. 

55 * Cofiais dy enw, ARGLWYDD, y 
nos ; a chedwais dy gyfraith. 

56 Hyn oedd gennyf, am gadw o 
honof dy orchymynion di, 

CHETH. 

57 “0 ARGLWYDD, fy rhan ydwyt; 
dywedais y cadwn dy eiriau. 

58 Ymbiliais âth wyneb â'm holl 
galon: trugarhâ wrthyf yn ol dy air. 

59 Meddyliais am fy ffyrdd, a 
throais fy nhraed at dy dystiolaeth- 
au di. 

60 Brysiais, ac nid oedais gadw 
dy orchymynion. 


61 *Minteioedd yr annuwiolion a'm | 1N 


hyspeiliasant: ond nid anghofiais 
dy gyfraith di. 

62 Hanner nos y cyfodaf i'th fol- 
iannu, am farnedigaethau dy gyf- 
iawnder. 

63 Cyfaill ydwyf fi i'r rhai oll 
a'th ofnant, ac i'r rhai a gadwant 
dy orchymynion. 

64 Llawn yw y ddaear o'th dru- 
garedd, O ARGLWYDD: : “ dysg 1 mi 
dy ddeddfau. 

TETH 


65 Gwnaethost yn dda â'th was, 
O ARGLWYDD, yn ol dy air. 

66 Dysg i mi iawn ddeall a gwyb- 
odaeth: o herwydd dy orchymyn- 
ion di a gredais. 

67 7 Cyn fy nghystuddio yr oedd- 
wn yn cyfeiliorni: ond yn awr 
cedwais dy air di. 

68 Da ydwyt, a daionus: “dysg 
i mi dy ddeddfau. 

69 Y beilchion a glytiasant gel- 


wydd i'm herbyn ; minnau a gadwaf 


dy orchymynion â'm holl galon. 

70 * Cyn frased a'r bloneg yw eu 
calon: minnau a ymddigrifais yn 
dy gyfraith di. 

71 *Da yw imi fy nghystuddio ; 
fel y dysgwn dy ddeddfau. 

72 “Gwell i mi gyfraith dy enau, 
na miloedd o aur ac arian. 

IOD. 
73 Dy ddwylaw a'm gwnaethant, 


addewidion o ufudd-dod. 


t Ps. 63. 6, 


u Pa, 16. 5. 
Jer. 10. 16. 
Galar, 3, 
24, 


eu, 
Byddin- 
oedd, 


x ad, 12, 26, 


7 ad. Tl. 
Jer, ôl, 18, 
19, 


s ad, 12, 26. 
a Ps, 17, 10, 
Es, 6. 10, 


b ad, 67. 
Beb.12, 10, 
11, 


d Job 10. 8. 
Vs, 100, 3, 
a l3S. 8. 





Amryw weddïau, ac 


e Ts. 34. 2. 


Ead. 24, âT, 
174, 


k Job 30, 30, 


1 Pg. 39. 4. 


m Ps, 35. 7. 

$ Neu, 
Jfyddlon- 
deb, 


nad. 40, 


o i'a, 89. 2. 
Matt, 21, 
34, 35. 


P ad. 24, 


ac am lluniasant: pâr i mi ddeall, 
fel y dysgwyf dy orchymynion. 

74 “Y rhai ath ofnant a'm gwel- 
ant, ac a lawenychant; oblegid go- 
beithio o honof yn dy air di. 

75 Gwn, ARGLWYDD, mai ? cyfiawn 
yw dy farnedigaethau; ac *mat 
mewn ffyddlondeb y'm cystuddiaist. 

76 Bydded, attolwg, dy drugaredd 
i'm cysuro, yn ol dy air i'th wasan- 
aethwr. 

77 Deued i mi dy drugareddau, 
fel y byddwyf byw; o herwydd £ dy 
gyfraith gw fy nigrifwch. 

78 Cywilyddier y beilchion, canys 
gwnant gam â mi yn ddïachos: 
ond myfi a fyfyriaf yn dy orchy- 
mynion di. 

79 Trôer attaf fi y rhai a'th ofnant 
di, a'r rhai a adwaenant dy dystiol- 
aethau. 

80 Bydded fy nghalon yn ber- 
ffaith yn dy ddeddfau; fel na'm 
cywilyddier. 

APH. 

81 PDiffygiodd fy enaid am dy 
iachawdwriaeth: wrth dy air yr 
ydwyf yn disgwyl. 

82 Y mae fy llygaid yn pallu am 
dy air, gan ddywedyd, Pa bryd y'm 
diddeni? 

83 Canys F ydwyf fel costrel mewn 
mwg; ond nid anghofiais dy 
ddeddfau. 

84 ! Pa nifer yw dyddiau dy was? 
pa bryd y gwnei farn ar y rhai am 
herlidiant * 

85 mY beilchion a gloddiasant 
byllau i mi, yr hyn nid yw wrth 
dy gyfraith di. 

86 Dy holl orchymynion ydynt 
6 wirionedd : ar gam y'm herlidias- 
ant; cymmorth fi. 

87 Braidd nam difasant ar y 
ddaear; minnau ni adewais dy 
orchymynion. 

88 "Bywhâ fi yn ol dy drugaredd ; 
felly y cadwaf dystiolaeth dy enau. 
LAMED. 

89 9 Yn dragywydd, O ARGLWYDD, 
y mae dy air wedi ei sicrhâu yn y 
nefoedd. 

90 Dy wirionedd sydd hyd gen- 
hedlaeth a chenhedlaeth: seiliaist 


' y ddaear, a hi a saif. 


91 Wrth dy farnedigaethau y saf- 
ant heddyw: canys dy weision yw 
pob peth. 

92 Oni bai fod Pdy ddeddf yn 
hyfrydwch i mi, darfuasai yna am 
danaf yn fy nghystudd, 


600 


PSALMAU. 


93 Byth nidanghofiaf dy orchymyn- 
ion: canys â hwynt y'm bywheaisf. 
94 Eiddot ti ydwy/, cadw fi: o 
herwydd dy orchymynion a geisiais. 
95 Y rhai annuwiol a ddisgwylias- 
ant am danaf i'm difetha: ond dy 
dystiolaethau di a ystyriaf fi. 

96 «Yr ydwyf yn gweled diwedd 
ar bob perffeithrwydd: ond dy 
orchymyn di sydd dra ehang. 

MEM. 

97 Mor gu gennyf dy gyfraith di! 
rhi yw fy myfyrdod " beunydd. 

98 A'th orchymynion yr ydwyt yn 
fy ngwneuthur yn ddoethach na'm 
gelynion: canys byth 4 * 2maent gyd 
â mi. 

99 Deallais fwy na'm holl athraw- 
on: o herwydd dy dystiolaethau 
yw fy myfyrdod. 

100 Deallais yn well na'r henur- 
iaid, am fy mod yn cadw dy orchy- 
mynion di. 

101 Atteliais fy nhraed oddi wrth 
bob llwybr drwg, fel y cadwn dy 
air di. 

102 Ni chiliais oddi wrth dy farned- 
igaethau: o herwydd ti a'm dysgaist. 

103 * Mor felus yw dy eiriau *i'm 
genau! melusach na mêl i'm safn. 

104 Trwy dy orchymynion di y 
pwyllais: am hynny "y caseais bob 
gau lwybr. 

NUN. 

105 “vLlusern 4yw dy air i'm traed, 

a llewyrch i'm llwybr. 


106 *Tyngais, a chyflawnaf, y cad- |n; 
29 


wn farnedigaethau dy gyfiawnder. 

107 Cystuddiwyd fi yn ddirfawr: 
Jbywhâ fi, O ARGLWYDD, yn ol dy air. 

108 Attolwg, ARGLWYDD, bydd 
foddlawn i ewyllysgar offrymmau 
fy ngenau, a “ dysg i mi dy farned- 
igaethau. 

109 Y mae fy enaid yn fy llaw 
yn wastadol: er hynny nid wyf yn 
anghofio dy gyfraith. 

110 ? Y rhai annuwiol a osodasant 
fagl i mi: ond ni chyfeiliornais 
oddi wrth dy orchymynion. 

1l1 “Cymmerais dy orchymynion 
yn etifeddiaeth dros byth: o her- 
wydd “llawenydd fy nghalon 4ydynt. 

112Gostyngais fynghalon iwneuth- 
ur dy ddeddfau byth, Ayd y diwedd. 

SAMECH. 

113 Meddyliau ofer a gaseais ; a'th 
gyfraith di a hoffais. 

114 * Fy lloches a'm tarìan ydwyt: 
yn dy air y gobeithiaf. 


_ 115 'Ciliwch oddi wrthyf, rai dryg- 


addewidion o ufudd-dod. 





8 Matt, 5. 
1s. 
a 24, 95. 


rFSl 
7 ar hyd y 
dydd. . 


$ Heb, mae. 


s Pa. 19. 10. 


? ad, 88. 


z ad, 12, 26. 


a Job l3, 14. 
b Ps, 140, 5, 
e141,9, 


c Deut. 33, 
4. 


d ad. 77, 92, 
114. 


ePs, 32, 1. 
a9ll 


f Ps, 6. 8. 
e139. 19, 
| Matt. 7.23, 





Amryw weddiau, ac 


i ad. 81, 82, 


k ad, 12. 


ionus: canys cadwaf orchymynion 
Nuw. 

116 Cynnal fi yn ol dy air, fel y 
byddwyf byw: ac na âd i mi gywil- 
yddio am fy ngobaith. 

117 Cynnal fi, a dïangol fyddaf: 
ac ar dy ddeddfau yr edrychaf yn 
wastadol. 

118 Sethraist y rhai oll a gyfeil- 
iornant oddi wrth dy ddeddfau: can- 
ys twyllodrus 4/4v eu dichell hwynt. 

119 *Bwriaist heibio holl annuw- 


, Jiolion y tir £ /e sothach: am hynny 


yr hoffais dy dystiolaethau. 

120 "Dychrynodd fy nghnawd rhag 
dy ofn, ac ofnais rhag dy farnedig- 
aethau. 

AIN. 

121 Gwneuthum farn a chyfiawn- 
der : na âd fì ì'm gorthrymmwyr. 

1292 Mechnïa dros dy was er da- 
ioni: na âd i'r beilchion fy ngor- 
thrymmu. 

123 iFy llygaid a ballasant am 
dy iachawdwriaeth, ac am ymad- 
rodd dy gyfiawnder. 

124 Gwna i'th was yn ol dy dru- 
garedd, a“ dysg i mi dy ddeddfau. 

125 Dy was ydwyf fi; pâr i mi 
ddeall, fel y gwypwyf dy dystiol- 
aethau. 

126 Amser 4/w i'r ARGLWYDD weith- 
io: diddymmasant dy gyfraith di. 

127 'Am hynny yr hoffais dy 


.| orchymynion yn fwy nag aur; ïe, 


|yn fwy nag aur coeth. 


m ad, 104, 


n Pg. 19, 7. 


o Ps. 106. 4. 
P 2 Thesg. 
16.7 


; 
4 Neu, (uag 
at y rhai. 

'G Ps. 17. 5. 
r Ps, 19, 13. 
Rhuf. 6.12. 


128 Am hynny uniawn y cyfrifais 
dy orchymynion am bob pcth; a 
m chaseais bob gau lwybr. 

PE 


129 Rhyfedd 4 dy dystiolaethau: 
am hynny y ceidw fy enaid hwynt. 

130 Agoriad dy eiriau a rydd oleu- 
ni : "pair ddeall i rai annichellgar. 

131 Agorais fy ngenau, a dyheais: 
oblegid awyddus oeddwn ith or- 
chymynion di. 

132 Edrych arnaf, a thrugarhâ 
wrthyf, Pyn ol dy arfer *i'r rhai a 
garant dy enw. 

133 1 Cyfarwydda fy nghamrau yn 
dy air: ac "na lywodraethed dim 
anwiredd arnaf. 

134 Gwared fi oddi wrth orthrym- 


|der dynion: felly y cadwaf dy 


s Ps, â, 6, 


tad.12,26. 


| orchymynion. 


135 "Llewyrcha dy wyneb ar dy 
was: a *dysg i mi dy ddeddfau. 

136 * Afonydd o ddyfroedd a red- 
ant o'm llygaid, am na chadwasant 


' | dy gyfraith di. 


£01 


PSALMAU. 


TSADI. 

197 Cyfiawn gydtcyt ti, O AR- 
GLWYDD, ac uniawn yw dy farned- 
igaethau. 

138 Dy dystiolaethau y rhat a 
orchymynaist, ydynt gyfiawn, a 

dlawn iawn. 

139 * Fy zêl a'm *difaodd ; o her- 


wydd i'm gelynion anghofio dy eir- F 


iau di. 


140 7Purwyd dy ymadrodd yn|; 


ddirfawr: am hynny y mae dy was 
yn ei hoffi. 

141 Bychan ydwyf fi, a dirmyg- 
us: ond nid anghofiais dy orchy- 
mynion. 

142 Dy gyfiawnder sydd gyfiawn- 
der byth, a'th gyfraith sydd wir- 
ionedd. 

143 Adfyd a chystudd a'm '"go- 
ddiweddasant: ath orchymynion 
oedd fy nigrifwch. 

144 Cyfiawnder dy dystiolaethau 
a bery yn dragywydd: gwna i mi 
ddeall, a byw fyddaf. 

COPH. 

145 Llefais âm» holl galon; clyw 
fi, O ARGLwypD: dy ddeddfau a 
gadwaf. 

146 Llefais arnat; achub fì, *a 
chadwaf dy dystiolaethau. 

147 “ Achubais flaen y cyfddydd, 
a gwaeddais; wrth dy air y dis- 
gwyliais. 

148 “Fy llygaid a achubasant 
flaen gwyliadwriaethau 4y 20s, 1 fy- 
fyrio yn dy air di. 

149 Clyw fy llef yn ol dy drugar- 
edd: ARGLWYDD, Pbywhâ fi yn ol 
dy farnedigaethau. 

150 Y rhai a ddilynant ysgeler- 
der a nesasant arnaf: ymbellasant 
oddi wrth dy gyfraith di. 

151 Tithau, ARGLWYDD, wyt agos; 
ath holl orchymynion sydd wir- 
ionedd. 

. 152 Er ys talm y gwyddwn am dy 
dystiolaethau, seilio o honot hwynt 
yn dragywydd. 

RESH, 

153 Gwel fy nghystudd, a gwared 
fi: canys nid anghofiais dy gyfraith. 

154 c Dadleu fy nadl, a gwared fi: 
â bywhâ fi yn ol dy air. 

155 *Pell yw iachawdwriaeth oddi 
wrth y rhai annuwiol: o herwydd 
ni cheisiant dy ddeddfau di. 

156 Dy drugareddau, ARGLWYDD, 
sydd aml: fbywhâ fi yn ol dy farn- 
edigaethau. . 

'157 Llawer sydd yn fy erlid, ac 


addewidion o ufudd-dod. 


y 
a.lsS. 20. 
Diar. 30. 8. 


7 Heb. 
cawsant, 


8 Neu, fel 
y cad wyf, 


sPs,5.3, 
a 130, 6, 


a Pa, 62, l, 
6. 


bad. 40,154, 


cPs,35 1, 
Mic. 7. 9, 

d ad, 4t. 

o Job 5. ê. 





î ad. 149, 





Amnyw weddiau. 


'throais oddi wrth dy dystiolaethau. 
158 Gwelais y troseddwyr, a gres- 

ynais ; am na chadwent dy air di. 
159 Gwel fy mod yn hoffi dy or- 

chymynion: ARGLWYDD, “ bywhâ fi 

yn ol dy drugarowgrwydd. 

PI 160 “Gwirionedd o'r dechreuad yw 

dy«irsydd dy air; a phob un o'th gyfiawn farn- 

wirionedd | edicaethau a bery yn dragywydd. 

SCHIN. 


E ad. 88, 


161 Tywysogion a'm herlidiasanu 
heb achos: er hynny fy nghalon a 
' grynai rhag dy air di. 
| 162 Llawen ydwyf fi oblegid dy 
air, fel un yn cael ysglyfaeth lawer. 

163 Celwydd a gaseais, ac a ffìeidd- 
iais: 4/'th gyfraith di a hoffais. 

164 Seithwaith yn y dydd yr yd- 
wyf yn dy glodfori; o herwydd dy 
gyfiawn farnedigaethau. 

165 " Heddwch mawr fydd i'r rhai 
a garant dy gyfraith: ac nid oes 
dramgwydd iddynt. 

166 !Disgwyliais wrth dy iach- 
awdwriaeth di, O ARGLWYDD; â 
gwneuthum dy orchymynion. 

167 Fy enaid a gadwodd dy 
dystiolaethau; a hoff iawn gennyf 
| hwynt. 

168 Cedwais dy orchymynion a'th 
dystiolaethau: canys y mae fy holl 
ffyrdd ger dy fron di. 

Y AU. 

169 Nesâed fy ngwaedd o'th flaen, 
ARGLWYDD: gwna i mi ddeall yn 
ol dy air. 

170 Deued fy ngweddi ge dy 
fron: gwared fi yn ol dy air. 

171 “ Fy ngwefusau a draetha fol- 
iant, pan ddysgech i mi dy ddeddíf- 
au. 

172 Fy nhafod a ddatgan dy air: 
o herwydd dy holl orchymynion 
sydd gyfiawnder. 

173 Bydded dy law i'm cynnorth. 
wyo: o herwydd 'dy orchymynion 
di a ddewisais. 

174 mHiraethais, O ARGLWYDD, 


h Diar. 3. 2. 


î Gen. 49, 
8. 
aì. 14. 


Ead,7. 


ì Jos. 24.22. 
Part. 29: 
m ad, 166. 
WR 
| 25 '51^ | raith yw fy hyfrydwch. 

175 Bydded byw fy enaid, fel y'th 
folianno di; a chynnorthwyed dy 
farnedigaethau fi. 

me] 176 9Cyfeiliornais fel dafad wedi 
&c. colli: cais dy was; oblegid nid ang- 
hofiais dy orchymynion. 
PSALM CXX. 
1 Dafydd yn gweddïo yn erbyn Dôeg; 9 yn 
ceryddu eî dafod ef: 5 yn cwyno fod yn 
rhaid iddo gyttal a bucheddu gyd &'r anwir, 


602 


PSALMAU. 


| yn fy ngwrthwynebu ; er hynny ni 


IT) YRCHAFAF fy llygaid i'r 


am dy iachawdwriaeth; "a'th gyf- |' 


Mawr ddiogelwch y dwwiol. 


Caniad y graddau. 


R yr ARGLWYDD y gwaeddais 
^yn fy nghyfyngder, ac eíe 
a'm gwrandawodd i. 

2 ARGLWYDD, gwared fy enaid 
oddi wrth wefusau celwyddog, ac 
oddi wrth dafod twyllodrus. 

3 ?Beth a roddir i ti? neu pa beth 
a wneir i fi, dydi dafod twyllodrus? 

4 Llymion saethau cawr, ynghyd 
â marwor meryw. 

5 Gwae fi, fy mod yn preswylio 
ym Mesech, yn cyfanneddu Pym ,*lSam.25. 


a 
rydd tafod 
twyllodrus 
i (i? neu, 
beth a 
ychwan- 
ega i ti? 


mhebyll Cedar. Jer, 49, 29. 
6 Hir y frigodd fy enaid gyd â'r 
hwn oedd yn casâu tangnefedd. 
7 Heddychol ydwy/ fi: ond pan 
lefarwyf, y maent yn barod ìi ryfel. 


PSALM OXXI. 
Mawr ddiogelwch y duwiol, sydd yn hyderu 
ar nawdd ac amddiffyn Duw. 
Caniad y graddau. 
2Neu, A. 
|d 


mynyddoedd, o'r lle y daw fy| fi. E 


nghymnmorth. Jer. 3. 23, 


2 “Fy nghymmorth a ddaw oddi 
wrth yr ARGLWYDD, yr hwn a 
wnaeth nefoedd a daear. 

3 Ni âd efe i'th droed lithro: ac 
? ni huna dy geidwad. ts 


a Ps, l24, 8. 


4 Wele, ni huna ac ni chwsg ceid- 
wad Israel. 

5 Yr ARGLWYDD yw dy geidwad : 
yr ARGLWYDD yw “dy gysgod “ar 
dy ddeheulaw. 

6 “Nith dery yr haul y dydd, 
na'r lleuad y nos. 

7 Yr ARGLWYDD a'th geidw rhag 
pob drwg : efe a geidw dy enaid. 

8 Yr ARGLWYDD fa geidw dy jtDeut 28. 
fynediad a'th ddyfodiad, o'r pryd 
hwn hyd yn dragywydd. 

PSALM CXXII. 

1 Dafydd yn dangos eî lawenydd dros yr eglwys; 
6 ac yn gweddïo am heddwch iddi. 
Caniad y graddau, o'r eiddo Dafydd. 

LAWENYCHAIS pan ddywed- 
ent wrthyf, Awn i dŷ yr AR- 
GLWYDD. 

2 Ein traed a safant o fewn dy 
byrth di, O Jerusalem. 

3 Jerusalem a adeiladwyd fel dinas 
“wedi ei chyd-gyssylltu ynddi ei hun. 

4 “Yno yr esgyn y llwythau, llwyth- |» xxod za. 
au yr ARGLWYDD, “cyn dystiolaeth i| M3. 
Israel, i foliannu enw yr ARGLWYDD. |.I8._ ie 

5 Canys yno *y gosodwyd gorsedd-| 24... 
feingciau barn, gorsedd-feingciau tŷ j^ Ju9 er 
Dafydd. 

6 Dymunwch heddwch Jerusalem: 
llwydded y rhai a'th hoffant, | 


c Es. 25. â, 
d Ps, 16. 8. 
109, 31. 


a 

e Ps, 9l. 5. 
Es. 49, 10. 
Dat. de 16. 





$ Edrych 











Hyder y dwwiol ar Ddww. 






7 Heddwch fyddo o fewn dy rag- 
fur, a ffyniant yn dy balasau. 

8 Er mwyn fy mrodyr a'm cyfeill- 
lon y dywedaf yn awr, Heddwch 
Jyddo i tì. 

9 Er mwyn tŷ yr ARGLWYDD ein 
Duw, *y ceisiaf i ti ddaioni. 

PSALM CXXIII. 
1 Y' duwiol yn dangos eu hyder ar Dduw; 9 ac 


yn gweddïo ar gael eu gwared oddi wrth 
ddirmyg. 
Caniad y graddau. 
TTAT *ti y dyrchafaf fy llygaid, 
ti yr hwn Pa breswyli yn y 
nefoedd. 

2 Wele, fel y mae llygaid gweision 
ar law eu meistriaid, mew fel y mae 
llygaid llaw-forwyn ar law ei meistr- 
es; felly y mae ein llygaid ni ar 
yr ARGLWYDD ein Duw, hyd oni 
thrugarhao efe wrthym ni. 

3 Trugarhâ wrthym, ARGLWYDD, 
trugarhâ wrthym; canys llanwyd 
ni â dirmyg yn ddirfawr. 

4 Yn ddirfawr y llanwyd ein hen- 
aid â gwatwargerdd y rhai goludog, 
ac â dïystyrwch y beilchion. 


PSALM OXXIV. 


Yr eglwys yn bendithio Duw am ei ryfeddol 
ymwared, 


Caniad y graddau, o'r eiddo Dafydd. 


“O buasai yr ARGLWYDD yr 
hwn a fu gyd â ni, *y gall Is- 
rael ddywedyd yn awr; 

2 Oni buasai? yr ARGLWYDD yr 
hwn a fu gyd â ni, pan gyfododd 
dynion yn ein herbyn: 

3 Yna y'n llyngcasent ni yn fyw, 
pêl ennynodd eu llid hwynt i'n 
nerbyn : 

4 Yna y dyfroedd a lifasai drosom, 
y ffrwd a aethai dros ein henaid: 

5 Yna yr aethai dros ein henaid 
ddyfroedd * chwyddedig. 

6 Bendigedig fyd0o yr ARGLWYDD, 
yr hwn ni roddodd ni yn ysglyfaeth 
i'w dannedd hwynt. 

7 Ein henaid a ddïangodd fel 
aderyn o fagl yr adarwyr: y fagl â 
dorrwyd, a ninnau a ddïangasom. 

8 “Ein porth ni sydd yn enw yr 
ARGLWYDD, yr hwn a wnaeth nef- 
oedd a daear. 


PSALM CXXV. 
1 Dïogewch y rhai sydd yn ymddiried yn 
Nuw. 4 Gweddi dros y duwiol, ac yn erbyn 
yr annuwiol. 


Caniad y graddau. 


â Neb. 2, 10, 


aps l2l1.1, 
b ps, 115, 3, 


n I's, 129. 1, 


2 beilchion. 


b Ps, 91. 3. 
Diar. 6, 5, 


c Ps, 121, 2, 


RHAI a ymddiriedant yn yr 
ARGLWYDD, fyddant fel myn- 





603 


PSALMAU. 


ydd Sïon, yr hwn ni syflir, ond a 
bery yn dragywydd. 

2 Fel y mae Jerusalem a'r myn- 
yddoedd o'i hamgylch; felly y 
mae yr ARGLWYDD O amgylch ei 
bobl, o'r pryd hwn hyd yn dragy- 
wydd. 


3 Canys "ni orphwys gwïalen an- Dir 228. 


nuwioldeb ar randir y rhai cyf- 
iawn; rhag i'r rhai cyfiawn estyn, 
eu dwylaw at anwiredd. 

4 Ô ARGLWYDD, gwna ddaioni i'r 
rhai daionus, ac i'r rhai uniawn yn 
eu calonnau. 

5 Ond y rhai a ymdroant i'w Ptro- 
feydd, yr ARGLWYDD au gyrr gyd 
â gweithredwyr anwiredd: a bydd 
“tangnefedd ar Israel. 


PSALM OXXVI. 


l Yr eglwys, wrth ddangos coffa o'i rhyfeddol 
ymwared allan o gaelhiwed, 4 yn gweddïo 
am lwyddiant, ac yn ei brophwydo. 


Caniad y graddau, 
AN “ddychwelodd yr Am 
GLWYDD gaethiwed Sïon, *yr 
oeddym fel rhai yn breuddwydio. 

2 Yna Py llanwyd ein genau â 
chwerthin, a'n tafod â chanu: yna 
y dywedasant ym mysg y cenhedl- 
oedd, Yr ARGLWYDD a *wnaeth 
beihau mawrion i'r rhai hyn. 

3 Yr ARGLWYDD a wnaeth i ni 
bethau mawrion; am hynny yr 
ydym yn llawen. 

4 Dychwel, ARGLWYDD, ein caeth- 
iwed ni, fel yr afonydd yn y dehau. 

5 “Y rhaì sydd yn hau mewn 
dagrau, a fedant mewn * gorfoledd. 

6 Yr hwn sydd yn myned rhagddo, 
ac yn wylo, gan ddwyn *had gwerth- 
fawr, gan ddyfod a ddaw mewn gor- 
foledd, dan gludo ei ysgubau. 

PSALM OXXVII. 


1. Rhinwedd bendithion Duw. 3 Dawn Duw yw 
planl rhinweddol. 


Caniad y graddau, *i Solomon. 
S9 yr ARGLWYDD nid adeilada 
y tŷ, ofer y llafuria ei adeilad- 
wyr wrtho: os *yr ARGLWYDD ni 
cheidw y ddinas, ofer y gwylia y 
ceidwad.. 

2 Ofer ìi chwi fore-godi, myned 
yn hwyr i gysgu, bwytta bara gof- 
idiau: felly y rhydd efe hân i'w 
anwylyd. 

3 Wele, Pplant ydynt etifedd- 
iaeth yr ARGLWYDD: “et wobr ef 
yw ffrwyth y groth. 

4 Fel 4 mae saethau yn llaw y cad- 
arn ; felly y 0»ae plant ieuengctid. 


Rhinwedd benditlion Dww. 










b Diar, 2, 
1, 


c Ps. 128, 6, 
Gal. 6. 16, 


2 Hob. ddy- 
chwelod 
ddychwel- 
iad, 


a Act. 12, 9, 
nm Jobs 2L 


3 Heb, 
Jawrhaodd 
wneuthur 

a Us Cr 


c Edrych 
Jer. ol, 9, 
&c 


4 Neu, cân, 


5 Neu, 
had-lestr, 


2 Neu, 
o'r eiddo, 


a Ps, l21.3, 
4,5 


b Gen, 33. 5, 
Jos. 94, 3, 
1 


c WYE 28. 
4. 


5 Gwŷn & fyd y gwr a lanwodd ei ' 


wn Tsrael 


d Edrych 


3 Neu, 
ddaros- 
tynganî y 
gelynion ; 


neu, dd$- 
fethant, 


aPs.122.1. 
a 115.13, 
a 1l19,1. 


b Es. 3. 10, 


c Ps. 194, 3, 


d Is, 125. 5, 


a Idrych 
Ezec. 23, o, 
Hos. 2.15. 
all.l. 


b Ps, 121, 1. 


2 tyfo. 


c Ruth 2, 4, 


a Galar, 2. 
B0. 
Jonah 2, 2, 


b Ps, 143, 2, 


gawell saethau â hwynt: 4nìs gwar- 


Diar. adwyddir hwy, pan “ ymddiddanant 


â'r gelynion yn y porth. 


PSALM CXXVIII. 


Yr amryw fendithion sydd yn canlyn y rhaî a 
ofnant Dduw. 


Caniad y graddau. 

'GWYN ei fyd pob un sydd yn 

ofni yr ARGLWYDD; yr hwn 
sydd yn rhodio yn ei ffyr dd ef. 

2 Canys mwynhêi lafur dy ddwy- 
law : gwŷn dy fyd, a da fydd i ti. 

3 Dy wraig fydd fel gwinwydden 
ffrwythlawn. ar hyd ystlysau dy dŷ: 
dy blant fel planhigion olew-wydd 
o amgylch dy ford. 

4 Wele, fel hyn yn ddïau y ben- 
dithir y gwr a ofno yr ARGLWYDD. 

5 “Yr ARGLWYDD a'th fendithia all- 
an o Sion ; a thi a gei weled daioni 
Jerusalem holl ddyddiau dy einioes. 

6 A thi a gei weled plant dy blant, 

a thangnefedd ar Israel. 


PSALM OXXIN. 


1 Y mae yn annog i foliannu Duw, am gadw 
Israel yn ei fawr gystuddiau. 5. Melldithio 
y rhaî a gasânt eglwys Dduw. 


Caniad y graddau. 


LAWER gwaith y'm cystudd- 
iasant * o'm hieuengctid, Py 
dichon Israel ddywedyd yn awr: 

2 Llawer gwaith y'm cystuddiasant 
o'm hieuengcetid: etto ni'm gorfuant. 

3 Yr ar ddwyr a arddasant ar fy 
nghefn: estynasant eu cwysau yn 
hirion, 

4 Yr ARGLWYDD sydd gyfìawn: efe 
a dorrodd raffau y rhai annuwiol. 

5 Gwaradwydder hwy oll, a gyrrer 
yn eu hol, y rhai a gasânt Sïon. 

6 Byddant fel glaswellt pen tai, yr 
hwn a wywa cyn y *tynner ef ymaith: 

7 A'r hwn ni leinw y pladurwr ei 
law; na'r hwn fyddo yn rhwymo 
yr ysgubau, ei fynwes. 

8 Ac ni ddywed y rhai a ânt heib- 
io, “Bendith yr ARGLWYDD arnoch: 
bendithiwn chwi yn enw yr AR- 
GLWYDD. 


PSALM OCXXX. 


1 Y Psalm; ydd yn dangos eî obaith mewn 
gweddi: 5 a'i ddîoddefgar wch mewn gobaith, 
T Y mae yn annog Israel $ obeithio yn Nuw. 


Caniad y graddau. 
'R ^dyfnder y llefais arnat, O 
ARGLWYDD. 

2 ARGLWYDD, clyw fy llefain; 
ystyried dy glustiau wrth lef fy 
ngweddïau. 

3 POs creffi ar anwireddau, AR- 
GLWYDD, Ô ARGLWYDD, pwy a saif? 


PSALMAU. 


4 Ond ; y mae gyd â thi faddeu- 
ant, fel “y'th ofner. 

5 'â Disgwyliaf am yr ARGLWYDD, 
disgwyl fy enaid, ac yn ei air ef y 
gobeithiaf. 

6 “Fy enaid sydd yn disgwyl am 
yr ARGLWYDD yn fwy nag y mae 
y gwylwyr am y bore; *yn fwy 
nag y mae y gwylwyr am y bore. 

7 Disgwylied Israel am yr AR- 
GLWYDD; O herwydd îy mae tru- 
garedd cyd âr ARGLWYDD, ac aml 
ymwared gyd âg ef. 

8 Ac “efe a wared Israel oddi 
wrth ei holl anwireddau. 

PSALM OCXXNXI. 

1 Dafydd yn dangos eî ostyngeiddrwydd; 9 ac 
yn annog Israel î obeithio yn Nuw. 
Caniad y graddau, o'r eiddo Dafydd. 

ARGLWYDD, nid ymfalch- 

ïodd fy nghalon, ac nid ym- 
ddyrchafodd fy llygaid : “ni rodiais 
chwaith mewn pethau rhy fawr, a 
rhy *uchel i mi. 

2 Eithr gosodais a gostegais fy 
Nid Pfel un wedi ei ddiddyfnu 
oddi wrth ei fam: fy enaid sydd 
ynof fel un wedi ei ddiddyfnu. 

3 Disgwylied Israel wrth yr AR- 
GLWYDD, Or *pryd hwn hyd yn 
dragywydd. 

PSALM OXXXII. 


1 Dafydd yn eí weddi yn dangos $ Dduw ei 
dduwiol ofal dros yr arch; 8 yn gweddïo 
wrth symmudo yr arch; 11 ac yn ailcadrodd 
addewidion Duw êddo. 


Caniad y graddau. 
ARGLWYDD, cofia Dafydd, 
a'i holl flinder : 

2 Y modd y tyngodd efe wrth 
yr ARGLWYDD, 4c yr addunodd i 

" rymmus DpDuUw J acob ; 

3 Ni ddeuaf i fewn pabell fy nhŷ, 
ni ddringaf ar erchwyn fy ngwely ; 

4 Ni i roddaf gwsg i'm llygaid, 2a 
hn i'm hamrantau, 

5 Hyd oni chaffwyf le ir AR- 
GLWYDD, “preswylfod i rymmus 
DDUw Jacob. 

6 Wele, clywsom am dani yn 
Ephratah : 
ydd y coed. 

7 Awn i'w bebyll ef; 1 ymgrym- 
Dn o flaen ei faingc draed ef, 

8 “Cyfod, ARGLWYDD, i'th or- 
IO ti, ac arch dy gadernid. 


9 fGwisged dy offeiriaid gyfiawn- 5 


der; a gorfoledded dy saint. 
10 Er mwyn Dafydd dy was, na 
thro ymaith wyneb dy Enneiniog, 


11 “Tyngodd yr ARGLWYDD mewn 





i obeithio yn Nww. 


“cawsom hi ym meus- |*Ì 





cl Bren, 8. 
40 


am y 


f Ps, 80. 5, 
15, 


a Rhuf. 12. 
16. 


2 Heb. 
ryfedd. 


b Matt. 18. 
1 Cor. 14. 
20. 


b Diar, 6. 4, 


Budd cymmundeb y saint. 


h 2 Sam. 7. 
12. 
1 Bren. 8. 
2 Chron, 6. 
16. 
Luc 1. 69, 
Act. 2. 20. 
5 Heb. fru. 


4 tystiol- 
aethau. 


í Ps. 68. 16, 

kK Ps. 147, 
14. 

12 Chron, 
Ps. 119, 4, 


m Ezec. 29, 


a Gen,13.8. 


b Exod. 30. 
25, 30. 


«| € Deut. 4, 
49, 


d Lef,25.21. 
Deut. 28. 8. 
Ps. 42, 8. 


nm Ps, 195. 


y 


— j v1 Chron. 
| 9.33. 


| 2 Neu, 


1 mewn 


swncteidd- 
rwydd. 


c Ps, 128 5, 





gwirionedd i Dafydd; ni thry efe 
oddi wrth hynny; PO ffrwyth dy 
“corph y gosodafar dy orsedd-faingc. 

12 Os ceidw dy feibion fy nghyf- 
ammod a'm “tystiolaeth, y rhai a 
ddysgwyf iddynt; eu meibion hwy- 
thau yn dragywydd a eisteddant ar 
dy orsedd-faingc. 

13 Canys dewisodd yr ARGLWYDD 
Sïon: ac a'i chwennychodd yn drig- 
fa iddo ei hun. 

14 ' Dyma fy ngorphwysfa yn dra- 
gywydd: yma y trigaf; canys chwen- 
nychais hi. 

15 FGan fendithio y bendithiaf ei 
lluniaeth: diwallaf ei thlodion â 
bara. 

l6 !Ei hoffeiriaid hefyd a wisgaf 
âg iachawdwriaeth: a saint dan 
ganu a ganant. 

17 “Yna y paraf i gorn Dafydd 


. |flaguro: darperais *lamp i'm Hen- 


neiniog. 
18 Ei elynion ef a wisgaf â chy- 


'|wilydd: arno yntau y blodeua ei 


goron. 
PSALM OXXXII. 
Budd cymmundeb y saint. 
Caniad y graddau, o'r eiddo Dafydd. 

ELE, mor ddaionus ac mor 
hyfryd yv *trigo o frodyr 
ynghyd ! 
2 Y mae fel “yr ennaìnt gwerth- 
fawr ar y pen, yn disgyn ar hyd 


y farf, scf barf Aaron; yr hwn | 
oedd yn disgyn ar hyd ymyl ei 


wisgoedd ef: 

3 Fel gwlith “ Hermon, ac fel y 
gwlith. yn disgyn ar fynyddoedd 
Sïon: canys “yno y gorchymynodd 
yr ARGLWYDD y fendith, sef bywyd 
yn dragywydd. 

PSALM CXXXIV. 
Y mae yn annog î fendithio Duw. 
Caniad y graddau. 
ELE, “holl weision yr AR- 
GLWYDD, bendithiwch yr AR- 
GLWYDD, Py rhai ydych yn sefyll 
yn nhŷ yr ARGLWYDD y nos. 

2 Dyrchefwch eich dwylaw ^yn 
y cyssegr; a bendithiwch yr An- 
GLWYDD. 

3 “Yr ARGLWYDD yr hwn a wnaeth 
nefoedd a daear, a'th fendithio di 
allan o Sion. 


PSALM OXXXV. 


1 Y mae yn annog î glodfori Duw, am eî dru- 
garedd, 5 am eî allu, 9 ac am ei farnedig- 
aethau. 15 Ofered yw eilunod. 19 Y mae 
yn annog â fendithio Duw. 


— 


eos 


PSALMAU. 





N Í OLWCH yr ARGLWYDD. Mol- 

wch enw yr ARGLWYDD; 
“gweision yr ARGLWYDD, mol- 
wch ef. 

2 Y rhai ydych yn sefyll yn nhŷ 
yr ARGLWYDD, y'nghynteddoedd tŷ 
ein Duw ni, 

3b Molwch yr ARGLWYDD; canys 
da yw yr ARGLWYDD: cenwch i'w 
enw; canys hyfryd yv. 

4 Oblegid “yr ARGLWYDD a dde- 
tholodd Jacob iddo ei hun, ac Is- 
rael yn brïodoriaeth iddo. 

5 Canys mi a wn mai $mawr 4w 
yr ARGLWYDD; a bod ein Har- 
glwydd ni goruwch yr holl dduwiau. 

6 *Yr ARGLWYDD a wnaeth yr 
hyn TER fynnai yn y nefoedd, ac 
yn y ddaear, môr, ac g 
holl ddyfn derau ; En 

7 'Y mae yn codi tarth o eithaf- 
oedd y ddaear ; & mellt a wnaeth efe 
ynghyd â'r gwlaw; gan ddwyn y 
gwynt allan o'i drysorau. 

8 hRYr hwn a darawodd gyntaf- 
anedig yr Aipht, *yn ddyn ac yn 
anifail. 

9 'Danfonodd arwyddion a rhyf- 


eddodau i'th ganol di, yr Aipht; ar Ex 


Pharaoh, ac ar ei holl weision. 
10 FE Yr hwn a darawodd genhedl- 


oedd lawer, ac a laddodd frenhin-| 55 


oedd cryfion ; 

ll Sehon brenhin yr Amoriaid, 
ac Og brenhin Basan, a !holl fren- 
hiniaethau Canaan : 

12 mAc a roddodd eu tir hwynt 
yn etifeddiaeth, yn etifeddiaeth i 
Israel ei bobl. 

13 "Dy enw, O ARGLWYDD, & berw 
yn dragywydd; dy goffadwriaeth, 
O ARGLWYDD, “o genhedlaeth i 
genhedlaeth. 


14 9Canys yr ARGLWYDD â farna | aen 


ei bobl, a bydd edifar ganddo o ran 
ei weision. 

15 P Delwau y cenhedloedd ydynt 
arian ac aur, gwaith dwylaw dyn. 

16 Genau sydd iddynt, ond ni lef- 
arant; llygaid sydd ganddynt, ond 
ni welant. 

17 Y mae clustiau ìddynt, ond ni 
chlywant; nid oes chwaith anadl 
yn eu genau. 

18 Fel hwynt y mae y rhai a'u 
gwnant, a phob un a ymddiriedo 
ynddynt. 

19 “Tŷ Israel, bendithiwch yr 
ARGLWYDD: bendithiwch yr An- 
GLWYDD, tŶ Aaron. 


20 Tŷ Lefi, bendithiwch yr An- 


U 


Ofercd yw eilunod. 


aPs.124.1. 


b TP'&, 147. 1, 


OT 19, 
Gn 7.6, 
7T.a 16,15. 


d J.s. 05. 2. 
a 97.9. 


e Ps. 115. 2. 


f Jer. 10, 13. 
a.ôl. 16. 

& Tob 2S. 25, 
26.2. as, 24, 
SG 
Zech. 10, 1. 


h Exod. 12. 


2 Heb. o 
ddyn hyd 
anifail. 


k Num. 1, 
94, 25, 26, 


3 


i JOE, 12. I< 


m Ts, 78. 
55. a 136, 


AL 2 

n Excd, 3, 
15. 
ST) 227 

2 Heb. $ 
genhedl- 
aelh a 
chenhedl- 

o Deut. 22, 


«eU. 


P Ps, 115. 4, 
& 6, Sl 


g Ps. 115. 9, 
&c. 


“ —— 


r Pg. 121.3, 


| 
i 


na Da, 106,1. 
al107.1, 


b] Chron. 
16. 31, 41, 

c Deut, 10. 
17. 


| â »s, 72, 18, 


eGen.l.l. 
TO ao 78). 
aJt$n Gvl 2lar 


fGen.l.9, 
1 2IL 
Jer, 10, 12, 


£ Gen,l.12, 


h Gen. 1.16. 
2 Heb, 
lywodraeth 
y dydd. 


i Exod. 12, 
GY; 


| > 
| k Exod, 12, 
gladu Tl. 


1 Exod, &. 6, 


m Esod, 14, 
2u, 22 


y 


Ps, 38. 12, 





|» Exod, 14, 
a 





o Exod. 15, 
22 


mo 


iU |fe 21808 
10, 11. 


| 





'mewn doethineb: 





GLWYDD: y rhai a ofnwch yr 
ARGLWYDD, beudithiwch yr Anm- 
GLWYDD. 

91 Bendithier yr ARGLWYDD 'O 
Sïon, yr hwn sydd yn trigo yn Je- 
rusalem, Molwch yr ARGLWYDD. 

PSALM CXXXVI. 


Y mae yn annog î foliannu Duw am ei dru- 
gareddau neillduol. 


“4 “LODFORWCH yr ARGLWYDD; 
canys da yw: “o herwydd ei 
drugaredd sydd yn dragywydd. 

2 Clodforwch “ DDUW y duwiau: 
oblegid ei drugaredd sydd yn dra- 
gywydd. 

3 Clodforwch ARGLWYDD yr ôr- 
glwyddi: o herwydd ei drugaredd 
sydd yn dragywydd. 

4 1Yr hwn yn unig sydd yn 
gwneuthur rhyfeddodau: canys ei 
drugaredd sydd yn dragywydd. 

5 “Yr hwn a wnaeth y nefoedd 
o herwydd ei 
drugaredd sydd yn dragywydd. 

6 fYr hwn a estynodd y ddaear 
oddi ar y dyfroedd: oblegid ei 
drugaredd sydd yn dragywydd. 

7 $Yr hwn a wnaeth oleuadau 
mawrion: canys ei drugaredd sydd 
yn dragywydd: 

8 hYr haul, i “lywodraethu y 
dydd: canys ei drugaredd sydd yn 
dragywydd : 

9 Y lleuad a'r sêr, i lywodraethu 
y nos: canys ei drugaredd sydd yn 
dragywydd. 

10 ! Yr hwn ao darawodd yr Aipht 
yn eu cyntaf-anedig: o herwydd ei 
drugaredd sydd yn dragywydd : 

ll EAc a ddug Israel ou mysg 
hwynt: o herwydd ei drugaredd 
sydd yn dragywydd: 

l2 lA llaw gref, ac â braich es- 
tynedig: o herwydd ei drugaredd 
sydd yn dragywydd. 

13 "Yr hwn a rannodd y môr 
coch yn ddwy ran: o herwydd eì 
drugaredd sydd yn dragywydd. 

l4 Ac a wnaeth i Israel fyned 
£rwy ei ganol: o herwydd ei dru- 
caredd sydd yn dragywydd. 

15 "Ac a ysgytiodd Pharaoh a'i 
lu yn y môr coch: o herwydd ei 
drucaredd sydd yn dragywydd. 

16 Ac a dywysodd ei bobl trwy 
yr anialwch : o herwydd ei drugar- 
edd s;d4d yn dragywydd. 

17 P Yr hwn a darawodd frenhin- 
oedd mawrion: o herwydd ei dru- 
garedd sydd yn dragywydd : 


| a Deut. 29. | 18 Ac a laddodd frenhinoedd 


| 6 


—- - — 





GO6 


PSALMAU. 


am ei drugareddau. 


ardderchog: o herwydd ei drugar- 
edd sydd yn dragywydd: 

19 :Sehon brenhin yr Amoriaid: 
o herwydd ei drugaredd sydd yn 
dragywydd : 

20 *Ac Og brenhin Basan: o her- *Num.Zl 
wydd ei drugaredd sydd yn dragy- 
wydd : 

91 *Ac a roddodd eu tir hwynt 'J9>1^h 
yn etifeddiaeth: o herwydd ei dru-| Ps.155.12, 
garedd sydd yn dragywydd : 

22 Yn etifeddiaeth i Israel ei 
was: o herwydd ei drugaredd sydd 
yn dragywydd. 

23 Yr hwn yn ein hisel radd a'n. 
cofiodd hi: o herwydd ei drugar- | 
edd sydd yn dragywydd : 

94 Ac an hachubodd ni oddi 
wrth ein gelynion: o herwydd ei 
drugaredd sydd yn dragywydd. 

25 "Yr hwn sydd yn rhoddi ym- "Ps 1!0. 
borth i bob cnawd: canys ei dru- | 152152. 
garedd sydd yn dragywydd. 

26 Clodforwch DDUW y nefoedd : 
canys eì drugaredd sydd yn dragy- 


wydd. 
PSALM OXXXVII. 


1 Dïanwadalwch yr Iuddewon mewn caethiwed. 
Y Y proplwyd yn melldiihio Edom a_Boabel. 


r Num. 21, 
2N 





RTH afonydd “Babilon, yno| bb 
yr eisteddasom, ac wylasom, 2 Neu, 
pan feddyliasom am Sïon. an HU 
2 Ar yr helyg o'u mewn y crog-! ggm“e 
asom ein telynau. 
3 Canys yno y gofynodd y rhai 
3 Heb. 


a'n caethiwasent i ni“gân; arrhai |*Heb. _ 

3 4a Es . . . 1 dd SM can. 
a'n ** hanrheithiasai, lawenydd, ga7b | 1 Neu, 
ddywedyd; Cenwch i ni 7aê o gan- | gu. 


ani yn 
iadau Sïon. GN neu, gn 
4 ^ 03y? nEyrrau. 
4 Pa fodd y canwn gerdd yr ÂR- |! 


GLWYDD mewn gwlad ddïeithr? 

5 Os anghofiaf di, Jerusalem, ang- 
hofied fy neheulaw ga». 

6 Glyned fy nhafod wrth daflod 
fy ngenau, oni chofiaf di; oni chod- 
af Jerusalem goruwch “fy llawen- 
ydd pennaf. 

7 Cofia, ARGLWYDD, P blant Edom 
yn nydd Jerusalem; y rhai a ddy- 
wedent, Dinoethwch, dinoethwch 
hi, hyd ci sylfaen. 

8 O ferch Babilon, “a anrheithir: 


5 Ileb. 
fu mhen- 
llawenydd, 


gwŷn e Íyd WU dalo ìi tj1fel y| DW 
gwnaethost i ninnau. $ Heb, a. 
9 Gwŷn ei fyd a gymmero ac *a | daïetig 
darawo dy rai bach wrth y “meini. telaiU' “ 
224 RMae. 
PSALM OXXXVIIL S5. 
1 Dafydd yn moliannu Duw am wirionedd ei graig 


air: 4 yn prophwydo y vydd î írenhinoedd | 
y ddaear foliannu Duw: T yn dangos ei) 
ymddiried yn Nuw. 





cr 

FF 2 
Jc 
o — a 
O HÌ t. 
N »P 
-) 


——————— — — __—— ____——— 


Annog i foliannu Duw 


| 





1 e2 * 
. 
" 
i ——_—— ---—— y Ya 





| Am raglumiaeth Dww, 


Psalm Dafydd. 
LODFORAF di â'm holl gal- 


a Ps, 110. on : *?yngŵydd y duwiau y can- 
iaf fl 
bPs282 | 2 PYmgrymmaf “tu ath deml 





“e,». “sanctaidd, a chlodforaf dy enw, am 
idy drugaredd a'th wirionedd: o- 
blegid ti a fawrheaist dy air uwch 
law dy enw oll. 

3 Y dydd y llefais, y'm gwran- 
dewaist; ac a'm cadarnheaist ê 
'nerth yn fy enaid. 

4 4 Holl frenhinoedd y ddaear a'th 
glodforant, O ARGLWYDD, pan glyw- 
ant eiriau dy enau. 

5 Canant hefyd am ffyrdd yr AR- 
GLWYDD: canys mawr gw gogon- 
iant yr ARGLWYDD. 

6 “Er bod yr ARGLWYDD yn uchel, 
etto fefe a edrych ar yr isel: ond y 
balch a edwyn efe o hirbell. 

7 Perhodiwn y nghanol cyfyngder, 
ti a!m bywhêit: estynit dy law yn 
erbyn digofaint fy ngelynion, a'th 
ddeheulaw a'm hachnbai. 

8 2Yr ARGLWYDD a gyílawna â 
'mìi: dy drugaredd, ARGLWYDD, 
sydd yn dragywydd: nac esgeul- 
usa waith dy ddwylaw. 


PSALM CXXXIX. 


1 Dafydd yn moliannu Duw am eî raglun- 
îaelh sydd yn canfod pob peth: 19 yn 
ffieiddio yr annuwiol: 29 yn gweddïo am 
burdeb. 

I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
RGLWYDD, *chwiliaist, ac ad- 
nabuost £i. 

b2Brn. | 2PTiaadwaenostfy eisteddiad am 

19.7. |cyfodiad: dealli fy meddwl o bell, 

3 Amgylchyni fy llwybr am gor- 
weddfa; a hysbys wyt yn fy holl 
ífyrdd. 

4 Canys nid oes air ar fy nhafod, 
ond wele, ARGLWYDD, ti a'i gwydd- 
ost, oll, 

5 Amgylchynaist fi yn ol ac ym 
mlaen, a gosodaist dy law arnaf. 





d Ps. 102, 
yi PY 


e Ps. 113. 
Es. 57. 15, 

f Taro 4, 6. 
1 Potr 5,5, 





E Ps. ô7. 2. 
Phil,l.6. 


h Edrych 
Job 10, $. 


a Jer. 12, 9. 


ben] 6 “Dyma wybodaeth ry ryfedd i 

mi: uchel yw, ni fedraf oddi wrthi, 
âJen2. | 7 I ba le yr âf oddi wrth dy 
R yspryd? ac i ba le y ffoaf o'th ŵydd? 
Amos 8“Os dringaf i'r nefoedd, yno yr 
(Dion, 15. |AUyyb ti: "OS cyweiriaf fy ngwely yn 





9 Pe cymmerwn adenydd y wawr, 
a phe trigwn yn eithafoedd y môr; 

10 Yno hefyd y'm tywysai dy law, 
ac y'm daliai dy ddeheulaw. 

11 Pe dywedwn, Dïau y tywyll- 
wch a'm cuddiai; yna y byddai y 
nos yn oleuni o'm hamgylch. 


_ — - 


uffern, wele di 470. 








PSALMAU. 





sydd yn canfod pob peth. 


12 Ni thywylla y tywyllwch rhag- |£ Job 26.6. 
ot ti; ond y nos a oleua fel dydd: | Ie: 12, 
“un ffunud 44v tywyllwch a goleuni |? HD, 
ŵ (i. fell, Ma 

13 Canys ti a feddiennaist fy aren- | 7 92)" 
nau: toaist fi y nghroth fy mam. 

14 Clodforaf di; canys ofnadwy a 
rhyfedd y'm gwnaed: rhyfedd 44v 
dy weithredoedd ; a'm henaid a ŵyr 
hynny yn * dda. 

l5 RNi chuddiwyd fy *sylwedd 
oddi wrthyt, pan y'm gwnaethpwyd 
yn ddirgel, ac y'm cywreiniwyd yn 
iselder y ddaear. 

16 Dy lygaid a welsant fy anelwig 
ddefnydd; ac yn dy lyfr di yr ys- 
grifenwyd wynt oll, y dydd y 
$ lluniwyd hwynt, pan nad oedd yr 
un o honynt. 

17 'Am hynny mor werthfawr yw 
dy feddyliau gennyf, O DDuw! mor 
fawr yw eu swm hwynt! 

18 Pe cyfrifwn hwynt, amlach 
ydynt na'r tywod: pan ddeffrôwyf, 
gyd â thi yr ydwyf yn wastad. 

19 Yn ddïau, O DDUW, ti a leddi 
yr amnuwiol: am hynny y gwŷr 
gwaedlyd, E ciliwch oddi wrthyf; 

20 Y rhai a ddywedant ysgelerder 
yn dy erbyn; dy elynion a gymmer- 
ant dy enw yn ofer. 

21'Onid cas gennyf, O ARGLWYDD, |'2C 
dy gaseion di? onid ffiaidd gennyf| rs.ir. 
y rhaì a gyfodant i'th erbyn * _ 

22 A chas cyflawn y caseais hwynt: 
cyfrifais hwynt i mi yn elynion. 

23 » Chwilia fi, O DDUw, a gwyb- 
ydd fy nghalon: prawf fi, a gwyb- 
ydd fy meddyliau ; 

24 A gwel a oes ffordd “" annuwiol 


3 Heb. 
odiaeth. 
h Job 10. 8, 


nerth, neu, 
nghorph, ! 
neu, 

esgyrn. 


5b fy aelodau 
ll 


oll. 
6 llunid. 


1 Ps, 40; 1 


k Ps, I19, 
115. 


I 2 Cbron. 


m Jcb 1. 6. 
Ps 26. 2 


T Heb. 


gennyf, a "thywys fi yn y ffordd | Gwch” 
dragywyddol. EL 
PSALM CXL. 
1 Dafydd yn gweddïo am gael eî waredu oddi 
wrth Saul a Dôeg: 9 yn gweddïo yn eu her- 
byn hwy? 12 yn ymgysuro, &rwy ymddiried 
yn Nuw. 
I'r Pencerdd, Psalm Dafydd. 
WARED fi, O ARGLWYDD, oddi 
wrth y dyn drwg: “cadw fij|*ad 
rhag y cwr 2 traws y 2 Heb, lrais. 
2 Y rhai sydd yn bwriadu dryg- 
ioni yn ew calon: ymgasglant beu- 
nydd 4 ryfel. 
3 Golymmasant eu tafodau fel 
.b 
sarph : P gwenwyn asp sydd dan eu |» Ps. 581. | 
cwefusau. Selah. 
4 “Cadw fi, O ARGLWYDD, rhag |«Psl& | 
dad.l. 


dwylaw yr annuwiol; “cadw fi rhag 
ylaw y ; S 
y *gwr traws: y rhai a fwriadasant |$ gwir 
fachellu fy nhraed. 





Gweddi, am waredigaeth. 


e'Pao5. 17, 
57. 6. 
a 119. 110, 


a 14]. 9, 
Jer. 18, 22, 


£ Deut. 32, 
O I 

4 Heb. nac 
ymddyrch- 
afar. 

& Ps. 7. 16. 
a 94, 23, 
Diar. l2, 
19. a IS, 

h Pg, ll, 6. 


6 Heb, 
lafod, 
6 Neu, y 


a Dat, 5, 8, 


5 *Y beilchion a guddiasant fagl- 
au i mì, ac a estynasant rwyd wrth 
dannau ar ymyl y llwybrau : gosod- 
asant hoenynnau ar fy medr. Selah. 

6 Dywedais wrth yr ARGLWYDD, 
Fy NUW ydwyt ti: clyw, O AR- 
GLWYDD, lef fy ngweddïau. 

7 ARGLWYDD DDUW, nerth fy 
iachawdwriaeth, gorchuddiaist fy 
mhen yn nydd brwydr, 

8 Na chaniatíâ, ARGLWYDD, ddy- 
muniad yr annuwiol: na lwydda ei 
ddrwg feddwl; f*;Ahag eu balchïo 
hwynt. Selah. 

9 Y pennaf o'r rhai a'm bam- 
gylchyno, * blinder eu gwefusau a'u 
gorchuddio. 

10 bSyrthied marwor arnynt: a 
bwrier hwynt tân; ac mewn 
ceu-ffosydd, fel na chyfodant. 

ll Na sicrhâer dyn *siaradus $ar 
y ddaear: drwg a hela y gwr traws 


y|ïP ddistryw. 


12 Gwn y dadleu yr ARGLWYDD 
ddadl y truan, ac y barna efe y 
tlodion. 

18 Y cyfiawn yn ddïau a glodfor- 
ant dy enw di: y rhai uniawn a 
drigant ger dy fron di. 


PSALM CXÂLI. 

l Dafydd yn gweddïo ar fod eî arch ef yn 
gymmeradwy, 9 a'i gydwybod yn bur, 7 a'i 
einioes yn ddîogel oddi wrth faglau. 

Psalm Dafydd. 
RGLWYDD, yr wyf yn gwaeddi 
arnat: brysia attaf; clyw fy 
llais, pan lefwyf arnat. 
2 Cyfeirier *fy ngweddi ger dy fron 


b Pe. IM2 Jeb arogl-darth, a Pdyrchafiad fy 















c Diar. 9, 8. 
a 19. 25, 
a2. 12. 

2 Neu, car- 
edigrwydd 
Judd, 


nwylaw fel yr offrwm prydnhawnol. 

3 Gosod, ARGLWYDD, gadwraeth 
o flaen fy ngenau: cadw ddrws fy 
ngwefusau. 

4 Na ostwng fy nghalon at ddim 
drwg, i fwriadu gweithredoedd 
drygioni gyd â gwŷr a weithred- 
ant anwiredd : ac na âd i mi fwytta 
o'u danteithion hwynt. 

5 “Cured y cyfiawn fi “yn garedig, 
a cherydded fi: *na thorred ew 
holew pennaf Awynt fy mhen: 
canys fy ngweddi fydd etto yn eu 
drygau hwynt. 

6 Pan dafler eu barnwyr i lawr 
mewn lleoedd carregog, clywant fy 
ngeiriau; canys melus ydynt. 

7 Y mae ein hesgyrn ar wasgar 
ar fin y bedd, megis un yn torri 
neu yn hollti coed ar y ddaear. 

8 Eithr “arnat ti, O ARGLWYDD 
DDUW, y mae fy llygaid: ynot ti y 


C08 





PSALMAU. 


gobeithiais; *na âd fy enaid yn 
ddïymgeledd, 

9 Cadw fi rhag *y fagl a osodas- 
ant i mi, a hoenynnau gweithred- 
wyr anwiredd. 

10 “Oyd-gwymped y rhai annuw- 
iol yn eu rhwydau eu hun, tra yr 
elwyf fi heibio. 


PSALM OXLII. 


Dafydd yn dangos mai gweddïo Duw oedd 
ei holl gyswr ef mewn trallod. 


23 Maschil Dafydd; Gweddi P pan oedd efe 
yn yr ogof. 
WAEDDAIS â'm llef ar yr AR- 
GLWYDD ; â'm llef yr ymbiliais 
âTr ARGLWYDD. 
2 “'Tywalltais fy myfyrdod oi 


llaen ef; a mynegais fy nghystudd !*; 


ger ei fron ef. 

.3 Pan “ballodd fy yspryd o'm 
mewn, tithau a adwaenit fy llwybr. 
* Yn y ffordd y rhodiwn, y cuddias- 
ant i mi fagl. 

4 f* Edrychais ar y tu dehau, a 
* deliais sylw, ac “nid oedd. neb a'm 
hadwaenai: *pallodd nodded i mi; 
nid oedd neb yn ymofyn am fy enaid. 

5 Llefais arnat, O ARGLWYDD; 
a dywedais, *Ti yw fy ngobaith, 
î a'm rhan “yn nhir y rhai byw. 

6 Ystyr wrth fy ngwaedd; canys 
truan iawn ydwyf: gwared fi oddi 
wrth fy erlidwyr; canys trech yd- 
ynt na mi. 

7 Dwg fy enaid allan o garchar, 
fel y moliannwyf dy enw: 'y rhai 
cyfiawn a'm cylehynant; canys ti 
a fyddi da wrthyf, 


PSALM OXLHHI. 


1 Dafydd yn gweddïo am afr mewn barn; 
9 yn cwyno rhag ei ofidiaw: 5 yn cadarn- 
hâw eì jydd trwy fyfyrio a gweddïo: 'T yn 
gweddïo am ras, 9 am ymwared, 10 am 
sancleiddrwydd, 12am ddinystr ar ei elynion. 


Psalm Dafydd. 

RGLWYDD, clyw fy ngweddi, 

a gwrando ar fy neisyfiadau: 

“erglyw fi yn dy wirionedd, ac yn 
dy gyfiawnder. 

2 Ac na ddos i farn â'th was: o 
herwydd ni P chyfiawnhêir neb byw 
yn dy olwg di. 

3 Canys y gelyn a erlidiodd fy en- 
aid: curodd fyenaid ilawr: gwnaeth 
i mi drigo mewn tywyllwch, fel y 
rhai a fu feirw er ys talm. 

4 Yna “y pallodd fy yspryd o'm 
mewn: acy synnodd fy nghalon ynof, 

5 4Oofiais y dyddiau gynt; myfyr- 
iais ar dy holl waith: ac y'ngweith- 
redoedd dy ddwylaw y myfyriaf, 








Cysur Dafydd mewn trallod. 


| 4 Heb. na 
noetha fy 

enaid. 

e Ps, 119, 
l10 


a 140. 5. 
a l42, 3, 


f Ps. 85. 8. 


| 8 Pa, 57, 
titl. 


eu, 
Edrych. 
4 Neu, gwel, 
EPs.ô3l.1l, 
a 8S, 8, 18, 
5 Hob. coll- 
asaî noad- 


24. 
k Ps, 27. 13. 


1 Ps. 4,2. 


d Ps. 143, 4, 
e Is, l40, 5, 
f Ps. 69, 20, 


aPs.OlL,l, 


b Exod. 91, 
Job 4. T7. 
a. 9, 25n.15, 
14, a,25. 4, 
Preg, 7. O, 
Rhuf. 3, 20. 
Gal. 2. 16, 


c Ps. 142, 2, 


dig. TT. 5, 
AL. 





| e Ps, 88, 9, 
| f Ps. 63, 1, 


E Fa. 28. 1, 
2 Neu, 
euthum yn 
gyffelyb, 
&c. 


h Edrych 
Ps, â6. 5, 


i s, ô. 8. 
| Ek Pa, 25.1, 





9 Neu, 
cuddia fì 
gyd â thi. 

















cJob?.lT. 
Ps. 8. 4, 
Heb. 2, 6. 


â Job 4. 129. 
a.l4.2. 


hb Ps, 18, 19, 
14, 


1 Ps, 18. 16. 

8 Heb, dy 
ddwylaw. 

kad. ll. 
Ps. 69, 2, 
14, 


L Pa b4. a: 
Mal, 2, 11, 


m Pg, 33.2, 
3. 


Dafydd yn bendithio 








——  —— —— —--——  — 


6 *Lledais fy nwylaw attat: ffy en- 
aid fel tir sychedig sydd yn hir- 
aethu am danat. Selah. 

7 O ARGLWYDD, gwrando fi yn 
ebrwydd: pallodd fy yspryd: na 
chuddia dy wyneb oddi wrthyf; 
s2rhag fy mod yn gyffelyb i'r rhai 
a ddisgynant i'r pwll. 


8 Pâr i mi glywed dy drugarowg- | 
rwydd *y bore; o herwydd ynot. 


ti y gobeithiaf: 'pâr i mi wybod y 
ffordd y rhodiwyf; oblegid “attat 
ti y dyrchafaf fy enaid. 

9 Gwared fi oddi wrth fy ngelyn- 
ion, O ARGLWYDD: gyd â thi yr 


ymguddiais. 
10 'Dysg i mi wneuthur dy ewyllys 


'|di; canys ti yw fy NUw : *tywysed 


dy yspryd daionus fi i "dir uniondeb. 
ll " Bywhâ fi, O ARGLWYDD, er 


mwyn dy enw: dwg fy enaid allan , 


o ing, er mwyn dy gyfiawnder. 

12 Ac er dy drugaredd dinystria 
fy ngelynion, a difetha holl gys- 
tuddwyr fy enaid: oblegid " dy was 
di ydwyf fi. 

PSALM CXLIV. 

1 Dafydd yn bendithio Duw am eî drugaredd 
tu ag alto ef, a lhw ag ot bob dyn: 5 yn 
gweddïo ar 4 Dduw yn alluog eì waredu ef 
oddi wrth eî elynion: 9 yn addaw bendithio 
Duw: 11 yn gweddïo dros ddedwydd gyflwr 
y deyrnas. 

Psalm Dafydd. 


ENDIGEDIG fyddo yr An- 
GLWYDD “fy nerth, *yr hwn 
sydd yn dysgu fy nwylaw i ymladd, 


.9.| 4m bysedd i ryfela. 


2 PFy nhrugaredd, a'm hamddiff- 


40,48. ynfa.; fy nhŵr, a'm gwaredydd: fy 


nharian yw efe, ac ynddo y go- 
beithiais; yr hwn sydd yn daros- 
twng fy mhobl danaf. 

3 “ ARGLWYDD, beth 4 dyn, pan 
gydnabyddit ef? mew fab dyn, pan 
wneit gyfrif o hono ?* 

4 1Dyn sydd debyg i wagedd; 
*ei ddyddiau sydd fel cysgod yn 
myned heibio. 

5 ARGLWYDD, 'gostwng dy nef- 
oedd, a disgyn: 5 cyffwrdd â'r myn- 
yddoedd, a mygant. 

6 "Saetha fellt, a gwasgar hwynt; 
ergydia dy saethau, a difa hwynt. 

7 Anfon *dy law oddi uchod; 
Eachub a gwared fi o ddyfroedd 
mawrion, o law ! plant estron ; 

9 Y rhai y llefara eu genau wag- 
edd, ac 4 mae eu deheulaw yn dde- 
heulaw ffalsder. 

9 "Canaf i ti, O DDuw, ganiad new- 


| ydd: ar ynabl a'r degtant y canaf i ti. 


609 


PSALMAU. 
10 Efe sydd yn rhoddi *iach- |“ymware. 


awdwriaeth i frenhinoedd ; yr hwn 
sydd yn gwaredu Dafydd ei was 
oddi wrth y cleddyf niweidiol. 

ll "Achub fi, a gwared fi o law 
meibion estron, y rhai y llefara eu 
genau wagedd, ac 4 mae eu deheu- 


| law yn ddeheulaw ffalsder : 


12 Fel y byddo ein meibion fel 
planwydd yn tyfu yn eu hieuengc- 
tid; a'n merched fel conglfaen 
nadd, wrth gyffelybrwydd palas: 

13 Fel y byddo ein celloedd yn 
llawn, yn trefnu pob rhyw luniaeth; 
o'n defaid dwyn miloedd a 
myrddiwn yn ein heolydd: 

14 A'n hychain yn gryfion i $laf- 
urio; heb na rhuthro i mewn, na 


| myned allan; na gwaedd yn ein 


heolydd. 

15 9Gwŷn ew byd y bobl y mae 
felly iddynt: gwŷn ew byd y bobl 
y mae yr ARGLWYDD yn DDUW 
iddynt. 

PSALM OXLV. 

1 Dafydd yn moliannu Duw, o herwydd eî enw, 
8 eì ddaioni, 11 eî frenhiniaeth, 14 eì rag- 
ddarbodaeth, 11 a'i drugaredd yn achub. 

^ Psalm Dafydd o foliant, 
YRCHAFAF di, fy Nuw, O 
Frenhin; a bendithiaf dy enw 
byth ac yn dragywydd. 

2 Beunydd y'th fenditbiaf; a'th 
enw a folaf byth ac yn dragywydd. 

3 PMawr gyw yr ARGLWYDD, â 
chanmoladwy iawn; “ai fawredd 
sydd anchwiliadwy. | 

4 Cenhedlaeth wrth genhedlaeth 
afawl dy weithredoedd, ac a fyn- 
ega dy gadernid. 

5 Ardderchowgrwydd gogoniant 
dy fawredd, a'th bethau rhyfedd, 
a draethaf. 

6 Traethant hwy gadernid dy 
weithredoedd ofnadwy: mynegaf 
finnau dy fawredd. 

7 Coffadwriaeth amlder dy ddaioni 
a draethant; ath gyfiawnder a 
ddatganant. 

8 1Graslawn a thrugarog yw yr 
ARGLWYDD; hwyrfrydig i ddig, a 
mawr e drugaredd. 

9 Daionus yw yr ARGLWYDD ì 
bawb: ai drugaredd sydd ar ei 
holl weithredoedd. 

10 Dy holl weithredoedd a'th 
glodforant, O ARGLWYDD; ath 
saint a/th fendithiant. 

ll Dywedant am ogoniant dy 
frenhiniaeth ; a thraethant dy gad- 
ernid ; 





ac yn moliannu Duw. 


n ad. 7, 8, 


$ ddwyn 
llwythau. 


a Ps, 100, 
tit], 


b Ps. 96. â. 


c Job 5, 9, 
an.9. 10, 


â Exod. 94, 
N um, l4. 
18. 

Ps. 86. 5, 
15. a 103, 8. 


Na hyderer ar ddyn. 





e Ps. 146. 
10. 
1Tim.lL 
17. 


2 Heb. 
ur oesoedd 
i gyd. 

f Ps, 116. 8, 


€ Ps. 101. 
ST. 





| 3 digoni 
| ewyllys 
pob peth 

| byw. 

| £ Neu, 
thrugarog, 
neu, da- 
ionus, 

ì Deut. 4.7. 





Z IIeb, 
Haleluiah. 
aPs.l0s.l, 


b Ps. 104, 
Gos 


c Ps. 118, 
8,9 


Es. 2, 99, 


d Ps, 101. 
20. 
Preg. l2.i 
MSS 
e Edrych 
l Cor. 2. 6 
f Jer, 11.7. 


gGen,1,1. 


h. Ps, 103. 6, 


k Matt 9, 
Tonn 9, 
T—292, 

I I»g, 145. 
l4,a 147.6. 


VW ———— — — — — .— ——— —— —-— —  — — —  —  — — — — — 
pe 
5g 
mn 
[rJ 
[a â) 
[wn] 


Luc 13. 13. 





12 I beri i feibion dynion adnab- 
od ei gadernid ef, a gogoniant ar- 
dderchowgrwydd ei frenhiniaeth. 

13 * Dy frenhiniaeth di sydd fren- 
hiniaeth *dragywyddol: a'th lywodr- 
aeth a bery yn oes oesoedd. 

14 Yr ARGLWYDD sydd yn cynnal 
y rhai oll a syrthiant, ac fsydd yn 
codi pawb a ddarostyngwyd. 

15 & Llygaid pob peth a ddisgwyl- 
iant wrthyt; ac Pyr ydwyt yn rhoddi 
eu bwyd iddynt yn ei bryd ; 

16 Gan agoryd dy law, a * diwallu 
pob peth byw 44/4 ewyllys da. 

l7 Cyfiawn yw yr ARGLWYDD yn 
ei holl ffyrdd, a *sanctaidd yn ei 
holl weithredoedd. 

18 ' Agos yw yr ARGLWYDD at y 
rhai oll a alwant arno, at y rhai oll 
a alwant arno mewn gwirionedd, 

19 Efe a wna ewyllys y rhai a'i 
hofnant: gwrendy hefyd eu llefain, 
ac a'u hachub hwynt. 

20 Yr ARGLWYDD sydd yn cadw 
pawb a'i carant ef; ond yr holl rai 
annuwiol a ddifetha efe. 

21 Traetha fy ngenau foliant yr 
ARGLWYDD: a bendithied pob cnawd 

| ei enw sanctaidd ef byth ac yn dra- 

| gywydd. 


PSALM CXLVI. 


1 Y Psalmydd yn addunedu moliant gwastadol 
i Dduw: 9 yn annog na hyderer ar ddyn. 
5 Duw yn unig, o herwydd, eì allu, a'i gyf- 
iawnder, a'k drugaredd, a'i frenhiniaeth, 

| sydd wiw hyderu arno. 

Z'R A OLWCH yr ARGLWYDD. ^Fy 

enaid, mola dì yr ARGLWYDD. 

2 PMolaf yr ARGLWYDD yn fy 
myw: canaf i'm Duw tra fyddwyf. 

3 “Na hyderwch ar dywysogion, 
nac ar fab dyn, yr hwn nid oes 
iachawdwriaeth ynddo, 

4 4Fi anadl a â allan, efe a ddy- 
chwel i'w ddaear: y dydd hwnnw 
*y derfydd am ei Aol4 amcanion ef. 

5 fGwŷn & fyd yr hwn y 0ŷae Duw 
Jacob yn gymmorth iddo, sydd a'i 
obaith yn yr ARGLWYDD ei DDUW: 

6 8Yr hwn a wnaeth nefoedd a 
dacar, y môr, a'r hyn oll y sydd 
ynddynt: yr hwn sydd yn cadw 
gwirionedd yn dragywydd : 

7 "Yr hwn sydd yn gwneuthur 
barn i'r rhai gorthrymmedig, yn 
rhoddi bara i'r newynog. !Yr An- 
GLWYDD sydd yn gollwng y carch- 
arorion yn rhydd. 

8 “Yr ARGLWYDD sydd yn agoryd 
llygaid y deillion: lyr ARGLWYDD 
sydd yn codi y rhai a ddarostyng- 


610 





PSALMAU. 








Y psalmydd yn annog 


wyd: yr ARGLWYDD sydd yn hoffi 
y rhai cyfiawn. 


afu y rhai llariaidd, gan ostwng y 
rhai annuwiol hyd lawr. 

7 Cyd-genwch ir ARGLWYDD 
mewn diolchgarwch: cenwch i'n 
Duw âr delyn; 

8 £ Yr hwn sydd yn toi y nefoedd | rs. 10t. 


9 " Yr ARGLWYDD sydd yn cadw |! Deut.10.: 
y dïeithriaid: efe a gynnal yr am-| Ps.68.5. 
ddifad ar weddw; ac a ddadym- 
chwel ffordd y rhai annuwiol. 

10" Yr ARGLWYDD a deyrnasa byth, |? Exod. 15. 
sef dy DDUW di, Sïon, dros gen- | Ps nl0.19. 
hedlaeth a chenhedlaeth. Molwch | ** 
yr ARGLWYDD. 

PSALM OCXLVILI. 
1 Y prophwyd yn annog â foliannu Duw, am eî 

ofal dros eì eglwys; 5 am eî allu, 6 a'i dru- 

garedd, T a'i ragluniaeth, 12 a'i fendithion 

ar y deyrnas; 15 a'i allu ar y rhew a'r eira, 

a phob íywydd arall; 19 a'i ddeddfau yn 

yr eglwys. 

OLWCH yr ARGLWYDD: can- 

ys *da 42 canu i'n DUW ni; |*Tz 95.1 
o herwydd hyfryd gw, îe, ? gwedd- |» Ps. 33.1 
us yw mawl. 

2 Yr ARGLWYDD sydd yn adeiladu 
Jerusalem: “efe a gasgl wasgared- | «,Deut. 30. 
igion Israel. 

3 “Efe sydd yn iachâu y rhai|'Ps5.. 
briwedig o galon, ac yn rhwymo| a6.L 
eu doluriau. 

4 *Y mae efe yn rhifo rhifedi “Edrych, 
y sêr: geilw hwynt oll wrth e| Es 40.26 
henwau. 

5 Mawr yw ein HARGLWYDD, â 
mawr ei nerth: aneirif 4w ei ddeall. 

6 ' Yr ARGLWYDD sydd yn dyrch- |f Ps.146.9. 





ye 13, 14. 
â chymmylau, yn parottôl gwlaw| 
i'r ddaear, gan beri i'r gwellt dyfu 

ar y mynyddoedd. 

9 h Efe sydd yn rhoddi i'r anifail |"Job38.41. 
ei borthiant, ac 'i gywion y gigfran, | 2&6... 
pan lefant. a 145. 19. 

10 ENid oes hyfrydwch ganddo'n 
yn nerth march: ac nid ymhoffa |*Ps,.16 
efe yn esgeiriau gwr. Hos. 1.T. 

ll Yr ARGLWYDD sydd hoff 
canddo y rhaì a'i hofnant ef; scf 
y rhai a ddisgwyliant wrth ei dru- 
garedd ef. | 

12 Jerusalem, mola di yr AR- 
GLWYDD: Sïon, molianna dy DpuUw. 

13 O herwydd efe a gadarnhaodd 
farrau dy byrth: efe a fendithiodd |,,,., 


dy blant o'th fewn. 

14 Yr hwn sydd yn gwneuthur | is. 
dy fro yn “heddychol, ac !a'th ddi- |'j7 
walla di â " brasder gwenith. 


———-i 


HE _WWHH——— NN  ——_::—-—-_—_—————a. un ———— YT _— I AK Wn Fd Y a a [Ì 


pawb a phob pcth 


chymyn a; y ddaear: a'i air a red 
yn dra buan. 

16 Yr hwn sydd yn rhoddi eira 
fel gwlan; dc a daena rew fel 
lludw. 

17 Yr hwn sydd yn bwrw ei iâ 
fel tammeidiau: pwy a erys gan 
ei oerni ef? 


oad. 15. 


Cb O 18 9Efe a enfyn ei air, ac a'u tawdd 
Jobs7.10.| hwynt: âì wynt y chwŷth efe, a'r 
dyfroedd a lifant. 
ppeT61.| 19 PY mae efe yn mynegi ei eìr- 
a103.7. |ìau i Jacob, “ei ddeddfau a1 farn- 
1 Mal. 4. 4 | odigaethau ìi Israel. 
r Edrych 20 "Ni wnaeth efe felly âg un gen- 
42» — ledl; ac nid adnabuant ei farnedig- 
aethau ef. Molwch yr ARGLWYDD. 
PSALM OXLVIIL 
1 Y Psalmydd yn annog y creaduriaid nefol, 
T a daearol, 1l a rhesymmol, i foliannu 
Duw. | 
a AM DM yr ARGLWYDD. Mol- 
wch yr ARGLWYDD Or neí- 
oedd : molwch ef yn yr uchelderau. 
*ps10. | 2 aMolwch ef, eì holl angelion : 
''^ [molwch ef, ei holl luoedd. 
3 Molwch ef, haul a lleuad : mol- 
wch ef, yr holl sêr goleuni. 
>:lBrn.S.| 4 Molwch ef, Pnef y nefoedd ; ca'r 
cGen.1.7. |dyfroedd y rhai ydych oddi ar y 
nefoedd. 

5 Molant enw yr ARGLWYDD: O 

iGen.1.1,| herwydd “efe a orchymynodd, a 
Fse.23.6,9.| hwy a, grêwyd. 

*pe52.91.|. G6 * A gwnaeth iddynt barnâu byth 
9. . yn dragywydd: gosododd ddeddf, 
36.a92.25.| 4c nis troseddir hi. 

7 Molwch yr ARGLWYDD o'r ddaear, 
y dreigiau, a'r holl ddyfnderau : 

8 Tân, a chenllysg ; eira, a tharth; 
gwynt ystormus, yn gwneuthur ei 
ap eI': 

9 Y mynyddoedd, a'r bryniau oll; 
y coed ffrwythlawn, a'r holl gedr- 
wydd: 

10 Y bwystfilod, a phob anifail ; 
yr ymlusgiaid, ac adar asgellog : 

11 Brenhinoedd y ddaear, a'r holl 
bobloedd ; tywysogion, a holl farn- 
wyr y byd: 

12 Gwŷr ieuainge, a gwyryfon hef- 
yd; henafgwyr, a llangciau : 

13 Molant enw yr ARGLWYDD: O 

(Te81, herwydd 'ei enw ef yn unig sydd 


ddyrchafadwy; ei 








PSALMAU. 
| 


| meibion Israel, pobl agos atto. 


ardderchowg- | 


i foliannu Du. | 





nefoedd. 
]4 * Ac efe sydd yn dyrchafu corn 
ei bobl, P*moliant ei holl saint; sef 


rwydd ef sydd uwch law daear a | 
| 


£ Pg. 75. 10. 





Molwch yr ARGLWYDD. 
PSALM OXLIX. 


1 Y prophwyd yn annog î foliannu Duw, am 
ei gariad tw ag at yr eglwys, 9 ac am y 
gallu a roddes efe ŷ'w eglwys. 

a OLWCH yr ARGLWYDD. 

Cenwch i'r ARGLWYDD gan- 
iad newydd, a'i foliant ef y'nghyn- 
nulleidfa y saint. 

2 Llawenhâed Israel yn Pyr hwn 
a'i gwnaeth: gorfoledded meibion 
Sion yn eu Brenhin. 

3 “Molant ei enw ef ar y “dawns: |cPs.81.2. 
canant iddo ar dympan a thelyn. 

4 O herwydd “hoffodd yr AR- |aps.25.27. 
GLWYDD ei bobl: *efe a brydfertha |ePs.122. 
y rhai llednais â iachawdwriaeth. 

5 Gorfoledded y saint mewn go- 
goniant: a fchanant ar eu gwelŷau. 

6 Bydded werdderchog /olmi 
Duw yn eu *genau, a 5chleddyf Hcb ceg. 
dau-finiog yn eu dwylaw ; 

7 I wneuthur dïal ar y cenhedl- 
oedd, a chosp ar y bobloedd ; 

8 Í rwymo eu brenbinoedd â chad- 
wynau, a'u pendefigion â gefynnau 
heiyrn ; | 

9 hJ wneuthur arnynt y Îarn ys- | b DG 
orifenedig: “yr ardderchowgrwydd | rss, 
hwn sydd i'w holl saint ef. Molwch | !* 
yr ARGLWYDD. 

PSALM CL. 

1 Y mae yn annog â foliannu Duw, 9 â phob |. 

math «r oŷer cerdd. 


2 N 1 OLWCH yr ARGLWYDD. Mol- |? Heb. 


2 Heb. 
TIaleluiah. 








f Job 35. 10. 








Ê ê Haleluiah., 
wch DDUW yn ei ?* sancteidd- |sgysegr. 


rwydd: molwch ef yn ffurfafen ei 
nerth. 

9 Molwch ef am ei gadernid: *Ps 1. 
molwch ef yn ol amlder ei fawredd. | 

3 Molwch ef â llais udgorn: ?mol- |" Pe $1, 2. 
wch ef â nabl ac â thelyn. ” 

4 Molwch ef â thympan ac â 
“dawns: molwch ef â thannau ac j* 
âg organ. 

5 Molwch ef â symbalau soniarus: 
molwch ef â symbalau llafar. 

6 Pob perchen anadl, molianned 
yr ARGLWYDD. Molwch yr AR- 
GLWYDD. 


Neu, 
phibell. 








LLYFR Y DIARHEBION. 


PENNOD I. 

1 Arfer y dïarhebion. Y Cynghor î ofni Duw, 
ac i gredu ei air; 10 i ochel h&d pechad- 
uriaid. 20 Doethineb yn cwyno fod yn eî 
dïystyru hi, 24 ac yn bygwth y rhai a'i 
dîystyreni. 

g IARHEBION Solomon mab 

Dafydd, brenhin Israel; 

2 I wybod doethineb ac addysg, 
i ddeall geiriau synwyr; 

3 I gymmeryd athrawiaeth deall, 
cyfiawnder, a barn, ac uniondeb ; 

4 I roi callineb i'r anghall, ac i'r 
2bachgen wybodaeth a synwyr. 

5 Y doeth a wrendy, ac a chwan- 
ega addysg; a'r deallgar a ddaw i 
gynghorion pwyllog : 

6 I ddeall dïareb, ai dehongl; 
geiriau y doethion, au damhegion. 

7 T POfn yr ARGLWYDD jw 
? dechreuad gwybodaeth: ond ftyl- 
iaid a ddïystyrant ddoethineb ac 
addysg. 

8 “Fy mab, gwrando addysg dy 
dad, ac nac ymadaw â chyfraith dy 
fam : 

9 Canys 4* cynnydd gras a _/ydd- 
ant hwy ith ben, a chadwyni am 
dy wddf di. 

10 T Fy mab, os pechaduriaid 
ath ddenant, na chyttuna. 

ll Os dywedant, Tyred gyd â ni, 
* cynllwynwn am waed, ymguddiwn 
yn erbyn y gwirion yn ddïachos: 

12 Llyngcwn hwy yn fyw, fel y 
bedd; ac yn gyfan, fel rhai yn dis- 

i'r pydew : 

“8 Nyni a gawn bob cyfoeth 

gwerthfawr, nyni a lanwn ein tai 

âg yspail: 

14 Bwrw dy goelbren yn ein mysg; 
bydded un pwrs i ni i gyd: 

15 Fy mab, fna rodia yn y ffordd 
gyd â hwynt; attal dy droed rhag 
eu llwybr hwy. 

16 “Canys eu fraed a redant i 
ddrygioni, ac a brysurant ì dywallt 
gwaed. 

l7 Dïau gwaith ofer yw taenu 
rhwyd yngolwg pob perchen aden. 

18 Ac y maent hwy yn cynllwyn 
am eu gwaed eu hun: am ew hein- 
ioes eu hun y maent yn llechu. 

19 Felly y mae llwybrau y rhai oll 
sydd chwannog i elw; yr hwn a 
ddwg einioes ei berchennogion. 





612 


20 4 ?»P Doethineb sydd yn gweiddi 
oddi allan; y mae hi yn adrodd ei 
lleferydd yn yr heolydd: 

21 Y mae hi yn llefain ym mhrif- 
leoedd y dyrfa, yn nrysau y pyrth; 
yn y ddinas y mae hi yn traethu ei Z 
hymadroddion, gan ddywedyd, 

22 Pa hyd, chwi ynfydion, y cer- 
wch ynfydrwydd? a chwi watwar- 
wyr, y bydd hoff gennych watwar? 
ac y casâ ffyliaid wybodaeth ? 

23 Dychwelwch wrth fy ngher- 
ydd: wele, mi a dywalltaf fy ys- 
pryd i chwi, fy ngeiriau a hysbysaf 
i chwi. 

94 0 ' Yn gymmaint ag i mì eich 
gwahodd, ac i chwithau wrthod; 
i mi estyn fy llaw, a neb heb ys- 
tyried ; 


25 Ond Fdïystyrasoch fy holl gyng- *F 


hor i, ac ni fynnech ddim o'm cer- 


ydd: 

26 !Minnau hefyd a chwarddaf 
yn eich dïaledd chwi; mi a wawd- 
iaf pan syrthio arnoch yr hyn yr 
ydych yn ei ofni; 


27 m Pan ddêl arnoch yr hyn yr p» 


ydych yn ei ofni megis distryw, ac 

y dêl eich dïaledd arnoch megis 

corwynt; a dyfod arnoch wasgfa a 

chaledi: 

28 " Yna y galwant arnaf, ond ni 
wrandawaf; yn fore ym ceisiant, 
ond ni'm cânt: 

29 Canys cas fu ganddynt wybod- 
aeth, ac 9ofn yr ARGLWYDD ni 
ddewisasant : 

30 PNi chymmerent ddim o'm cyng- 
hori; dirmygasant fy holl gerydd. 

31 Am hynny “hwy a gânt fwytta 
ffrwyth eu ífordd eu hunain, a'u 
llenwi â'u cynghorion eu hunain. 

32 Canys esmwythdra y rhai ang- 
hall a'u lladd; a llwyddiant y rhai 
ffol a'u difetha. 

33 Er hynny ' y sawl a wrandawo 
arnaf fi, a gaiff aros yn ddïogel, ac 
3a gaiff lonyddwch oddi wrth ofn 
drwg. 

PENNOD II. 

1 Doethineb yn addaw duwioldeb i'w phla , 
10 a dïogelwch rhag cyfeillach ddrwg, 20 a 
chyfarwyddyd mewn ffyrdd da. 

Y mab, os derbyni di fy ngeir- 
iau, ac os “cuddi fy ngorchy- 
mynion gyd â thi; 









DIARHEBION, III. 





| Cynghor î ofni Duw. 





















































Gyn Î 9Fel y parech i'th glust wrandaw 


) 19 Dedwydd elo doethineb. Í9 Gallu 21a 
| 9R1ST | gp ddoethineb, ac y gogwyddech dy 


chymmwynaeau doethineb. 21 Cynghor â 








UR galon at ddeall; Jod yn gariadus, 90 yn heddychol, 91 ac yn 
i 3 Iê, os gwaeddi ar ol gwybod- foddlongar. 29 Cyflwr melldigedig yr enwir. 
*Heb,  |aeth, os “cyfodi dy lef am ddeall ; Y mab, na ollwng fy nghyfraith 
|»Mat.19. | 4 P Os ceisi hi fel arian, os chwili dros gôf; ond *cadwed dy galon 
dg am dani fel «mm drysorau cuddiedig; | fy ngorchymynion : 
5 Yna y cei ddeall ofn yr AR-| 2 Canys hir ddyddiau, a blynydd- 
GLWYDD, ac y cei wybodaeth o | oedd bywyd, a_” heddwch, a chwan- 
Dpuw. egant hwy i ti. 
iuhrn2| 6 “Canys yr ARGLWYDD sydd yn | 93 Na âd i drugaredd a gwirion- 
| Bgol.5. |rhoi doethineb: allan oi enau ef | edd ymadael â thi: “cylymma hwy 
y mae gwybodaeth a deall yn dy- | am dy wddf, “ysgrifena hwy ar lech 
od. dy galon. 
7 Y mae ganddo y'nghadw i'r rhai | 4 “Felly y cei di ras a “deall da 
|1p5.84 Uu. | uniawn wir ddoethineb: “tarian yw | ger bron DUw a dynion. 
| P9* ^^ | efe i'r sawl a rodiant yn uniawn. 5 4 Gobeithia yn yr ARGLWYDD 
8 Y mae efe yn cadw llwybrau | â'th holl galon; ac nac ymddiried 
barn, ac yn cadw ffordd eì saint. i'th ddeall dy hun. 
9 Yna y cei di ddeall cyfiawnder, | 6 'Yn dy holl ffyrdd cydnebydd 
a barn, ac uniondeb, a phob llwybr | ef, ac efe a hyfforddia dy lwybrau. 
daionus. 7 $ *Na fydd ddoeih yn dy olwg 
10 1 Pan ddelo doethineb i mewn | 6y hun: Pofna yr ARGLWYDD, â 
i'th galon, a phan fyddo hyfryd gan | thyn ymaith oddi wrth ddrygioni. 
dy enaid wybodaeth; 8 Hynny a fydd “iechyd i'th fogail, 
11 Yna cynghor ath gynnal, a | a *'mêr i'th esgyrn. 
synwyr a'th geidw ; 9 4 EAnrhydedda yr ARGLWYDD 
12 Tth achub di oddi wrth y ffordd | â'th gyfoeth, ac â'r peth pennaf o'th 
| ddrwg, ac oddi wrth y dyn a lefaro | holl ffrwyth: 
drawsedd ; 10 ! Felly y llenwir dy ysguboriau 
13 Y rhai a ymadawant â llwybrau | â digonoldeb, a'th win-wryfoedd a 
uniondeb, i rodio mewn ffyrdd ty- | dorrant gan win newydd. 
wyllwch ; ll 9 Fy mab, na ddirmyga ger- 
l4 Y rhai a ymlawenychant i| ydd yr ARGLWYDD; ac na fia ar 
wneuthur drwg, ac a ymddigrifant | ei gospedigaeth ef; 
| yn anwiredd y drygionus ; 12 Canys y neb a fyddo Duw yn 
|«P«125.5.| 15 “Y rhai sydd a'u ffyrdd yn geim- | ei garu, efe a'i cerydda, " megis tad 
| ion, ac yn gildyn yn eu llwybrau: _ | ei fab anwyl ganddo. 
tpen.5.20.|. 16 I'th wared oddi wrth *y fenyw | 13 * *Gwŷn ei fyd y dyn a gaffo 
pen, 5.5 estronaidd, “oddi wrth y ddïeithr | ddoethineb, a'r dyn a ddygo ddeall 
aT.56. |Wenhieithus ei geiriau; | allan. 
*Etych | Jl7hYr hon a ymedy â llywodraeth- | 14 P Canys gwell yw ei marsiandi- 
- wr ei hieuengctid, ac a ollwng dros | aeth hi na marsiandïaeth o arian, 
i gôf gyfammod ei Duw. a'i chynnyrch hi sydd well nag aur 
|ipen.r.27.| 18 Canys 'y mae ei thŷ yn gŵyro | coeth. 
at angau, a'i llwybrau at y meirw. 15 Gwerthfawroccach 4yw hi na 
19 Pwy bynnag a elo i mewn atti | gemmau: a'r holl bethau dymunol 
hi, ni ddychwelant, ac nid ymafael- | nid ydynt gyffelyb iddi. 
ant yn llwybrau y bywyd. 16 1Hir hoedl sydd yn ei llaw dde- 
20 Fel y rhodiech di ar hyd ffordd | hau hi; ac yn ei llaw aswy y mae 
gwŷr da, a chadw llwybrau y cyf- | cyfoeth a gogoniant. 
iawn. 17 Ei ffyrdd hi sydd ffyrdd hyf- 
|xpse3.29.| 92] “Canys y gwŷr cyfiawn a bres- | rydwch, a'i holl lwybrau hi ydynt 


heddwch. 

18 'Pren bywyd yw hi i'r neb 
a ymaflo ynddi: a gwŷn ei fyd a 
ddalio ei afael ynddi hi. 

19 “Yr ARGLWYDD trwy ddoeth- 
ineb a seiliodd y ddaear; trwy 
ddeall y *sicrhaodd efe y nefoedd. 

20 *Trwy ei wybodaeth ef yr hollt- 


uU3 


wyliant y ddaear, a'r rhai perffaith 
a gânt aros ynddi. 

92 !Ond yr annuwiolion a dorrir 
oddi ar y ddacar, a'r troseddwyr a 
ddiwreiddir allan o honi. 

PENNOD III. 


1 Y mae yn annog 4 ufudd-dod, O a fydd, 1. a 
marwhâd, 9 a dwyfolder, 11 ac amynedd. 


| 1Jobl8,17. 
| Pa,104,35. 


€13 


Annog * ufudd-dod. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000, 





a Deut. 8. 1. 
a 0.16, 20. 


b Ps, 119, 
165 


2 llwydd- 
iant. 

fl Chron, 
28. 9, 

E lthuf. 12. 
16, 

bJobl.l. 
pen. 16, 6. 

3 Hob. 
medduyg- 
iniaeth. 

4 Heb, 


19.a 54. 26. | 
«Deut, 26. 2, 


&c, 
Mal, 3, 10, 


c. 
Lucl$. 12.| 
ar 28. 





m Job 5.1. 
Heb 5 

n cut. &, &. 

o pon, 8. 24. 


P Job 28. 12, 
& 


c 

Ps. 19, 10, 
pen. &. ll, 
19, a 16, lC. 





g pen. 8, 18. 


r Edrych 
Gen. 2, 


a 3, 22, 


sg, 136, fi. 
en. S. Z7. 
Jcr, IO. 12. 
nôl. lO. 
5 Neu, 
darparodd. 
t Gen, 1. 9, 


e 
U 5 
[^a Ge Sa ce —— 








Annog * ufudd-dod, 


Cyn 
CRIST 


Cylch 
1000. 





upen, 1. 9. 

x Ps. 31. 24, 
a2a91.11,12, 

J Pa... 
a 4.8, 


s Ps. 91. 5. 
AMO 


6 Heb. eî 


berchen- 


| mogion. 


aLef.19.13. | 


Deut. 24, 
15. 


bPs.O27.1. 


a179.3. 


c Ps. 25. 14. 


d Lef. 26, 
14, & 


, &Cc. 
Mal. v. 2, 


e Iago 4. 6. 
1 Petr 5. 5. 


8 Heb. a. 
ddyrchafa, 


apen. 1. 8, 


bl Chron, 
vy), 2. 


2 Neu, 
4m mysg 
meibion, 


cl Chron, 
29. 9. 


|8 


odd y dyfnderau, ac y defnyna yr 
wybrennau wlith. 

91 Fy mab, na ollwng hwynt 
allan o'th olwg: cadw ddoethineb 
a phwyll, 

22 Yna y byddant yn fywyd i'th 
enaid, ac " yn ras i'th wddf. 

23 * Yna y cei rodio dy ffordd yn 
ddïofal, a'th droed ni thramgwydda. 

24 7? Pan orweddych, nid ofni; tia 
orweddi, a'th gwsg fydd melus. 

25 “Nac ofna rhag braw disym- 
mwth, na rhag dinystr yr annuwiol 
pan ddelo. 

26 Canys yr ARGLWYDD a fydd 
dy hyder di, ac a geidw dy droed 
rhag ei ddal, 

27 Y Na attal ddaioni oddi wrth 
$y rhai y perthyn iddynt, pan fyddo 
ar dy law ei wneuthur. 


28 “Na ddywed wrth dy gymmyd- 


og, Cerdda ymaith, a thyred amser 
arall, ac y fory mi a roddaf; a 
chennyt beth yn awr. 

29 Na feddwl ddrwg yn erbyn dy 
gymmydog, ac yntau yn frigo yn 
ddïofal yn dy ymyl. 

30 Nac ymryson â neb heb 
achos, os efe ni wnaeth ddrwg i íi. 

31  PNa chenficgenna wrth wr 


.l.| "traws, ac na ddewis yr un o'i 
7 Heb. (rais, 


ffyrdd ef. 

32 Canys ffiaidd gan yr ARGLWYDD 
y cyndyn : “ond gyd â'r rhai uniawn 
y mae ei gyfrinach ef. 

33 « “Melldith yr ARGLWYDD sydd 
yn nhŷ yr annuwiol: ond efe a fen- 
dithia drigfa y cyfiawn. 

394 4 “Diau efe a watwar y gwat- 
warus: ond ei ras a rydd efe i'r 
gostyngedig. 

35 Y doethion a etifeddant an- 
rhydedd, a gwarth * fydd dyrchaf- 
iad ffyliaid. 

PENNOD IV. 
1 Solomon, er mwyn dysgu ufudd-dod â eraill, 
9 yn dangos pa athrawiaeth a gafodd efe 
gan eî rïeni, Ô â geisio doethineb, 14 ac î 
ochel Uwybrau yr annuwiol. 20 Y mae yn 
annog î fydd, 29 ac î sancleiddrwydd. 
WRANDEWCH, blant, addysg 
tad, ac erglywch i ddysgu 
deall, 

2 Canys yr ydwyf fi yn rhoddi i 
chwi addysg dda: na wrthodwch fy 
nghyfraith. 

3 Canys yr oeddwn yn fab i'm tad, 
yn Pdyner ac yn anwyl “y'ngolwg 
fy mam. 

4 “Efe am dysgai, ac a ddywedai 
wrthyf, Dalied dy galon fy ngeiriau : 


614 


DIARHEBION, IV. 


Z cadw fy ngorchymynion, a bydd 


yw. 

5 Cais ddoethineb, cais ddeall: na 
âd dros gôf, ac na ŵyra oddi wrth 
eiriau fy ngenau. 

6 Nac ymâd â hi, a hi a'th geidw: 
câr hi, a hi a'th wared di. 

7 Pennaf peth yw doethineb: cais 
ddoethineb; ac â'th holl gyfoeth 
cais ddeall. 

8 *Dyrchafa di hi, a hithau a'th 
ddyrchafa di: hi a'th ddwg di i 
anrhydedd, os cofleidi hi. 

9 fHi a rydd ychwaneg o ras i'th 
ben di: îe, hi *a rydd i ti goron 
gogoniant. 

10 Gwrando, fy mab, a derbyn fy 
ngeiriau; a blynyddoedd dy fywyd 
a amlhêir. 

ll Yr ydwyf yn dy ddysgu yn 
ffordd doethineb; ac yn dy dywys 
yn llwybrau uniondeb. 

12 Pan rodiech, dy gerddediad ni 
bydd cyfyng; a “phan redech, ni 
thramgwyddi. 

13 Ymafael mewn addysg, «c na 
ollwng A4: cadw hi; canys dy fywyd 
di yw hi. 

14 $ *Na ddos i lwybr yr annuw- 


iolion, ac na rodia ar hyd ffordd y| i 


drygionus. 

15 Gochel hi, na ddos ar hyd-ddi; 
cilia oddi wrthi hi, a dos heibio. 

16 Canys Ini chysgantnes gwneuth- 
ur drwg; au cwsg a gollant, nes 
iddynt gwympo ryw ddyn. 

17 Canys y maent yn bwytta bara 
annuwioldeb, ac yn yfed gwin trais. 


ac î geisio doethineb. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 


d pen, 7. 2. 


el Sam. 2. 
90, 


f pen, 1. 9. 

3 Neu, o'th 
amgylcha 
â choron 
gogoniant, 


| 
£ Ps, 9]. 11, 
io 


hPsbnm 
pen. 1. 10, 
Oe 


i Ps. 96. â. 


18 Ond llwybr y cyfiawn “sydd fel 2 Sam. 20, 


y goleunì, yr hwn a lewyrcha fwy- 
fwy hyd ganol dydd. 


19 ' Eithr ffordd y drygionus sydd |!Es.52.2. 


fel y tywyllwch: ni wyddant wrth 
ba beth y tramgwyddant. 

20 1 Fy mab, gwrando ar fy ngeir- 
iau: gogwydda dy glust at fy ym- 
adroddion. 

91 mNa âd iddynt fyned ymaith 
o'th olwg: "cadw hwynt ynghanol 
dy galon. 

22 Canys bywyd ydynt i'r neb a'u 
caffont, ac 9*iechyd i'w holl gnawd. 

23 Cadw dy galon yn dra di- 
esgeulus ; canys allan o honi y mae 
bywyd yn dyfod. 

24 Bwrw oddi wrthyt ?enau taeog- 
aidd, a gwefusau trofaus ym mhell 
oddi wrthyt. 

25 Edryched dy lygaid yn uniawn; 
ac edryched dy amrantau yn un- 
iawn o'th flaen. 


Jer, 23, 12. 


o Tan: a. 3, | 


npen.2,l, 


o pen. a. 8. 

4 Heb. 
meddug- 
iniaeth. 


5 Heb, 
taeogrwydd 
genau. 








Ysgelerder putleindra. 


DIARHEBION, V. 


Yn erbyn segwryd. 





Cyn 


26 Ystyria lwybr dy draed: a 


CRIST |6 hrefner dy holl ffyrdd yn uniawn. 


Cylch 
1000. 





6 Neu, 
threfnir. 


a pen. 2, 16. 
ab. 24, 


b Ps. 55. 21, 
c Heb, 4. 12. 


d pen, 7. 27. 


9 Heb. 
nerlh. 


e Ma]. 2.14. 


f Edrych 
Can. 4. 6. 
aT7.. 





27 P Na. thro ar y llaw ddehau nac 
ar y llaw aswy; symmud dy droed 
oddi wrth ddrygioni. 


PENNOD V. 


1 Solomon yn annog â geisio doethineb: 3 yn 
dangos ysgelerder putleindra ac anllywodr- 
aeth: 15 yn annog â foddlonrwydd, haelioni, 
a diweirdeb, 22 Bod eu pechodau eu hun yn 
goddiwes yr annuwiol. 

Y mab, gwrando ar fy noethin- 
eb, a gostwng dy glust at fy 
neall: 

2 Fel y gellych ystyried pwyll, 
a'th wefusau gadw gwybodaeth. 

3 Y “Canys gwefusau y ddïeithr 
a ddiferant fel y dil mêl, “a'i genau 
sydd ”Plyfnach nag olew : 

4 Ond ei diwedd hi a fydd chwerw 
fel y wermod, “yn llym fel cleddyf 
dau-finiog. 

5 1Ei thraed hi a ddisgynant i ang- 
au; a'i cherddediad a sang uffern. 

6 Rhag i ti ystyrio ffordd bywyd, 
y symmud ei chamrau hi, heb wyb- 
od i ti. 

7 Yr awr hon gan hynny, O blant, 
gwrandêwch arnaf fi, ac nac ym- 
adêwch â geiriau fy ngenau. 

8 Cadw dy ffordd ym mhell oddi 
wrthi hi, ac na nesâ at ddrws ei 
thŷ hi: 

9 Rhag i ti roddi dy harddwch 
i eraill, ath flynyddoedd i'r creu- 
lawn ; 

10 Rhag llenwi yr estron â'th *gyf- 
oeth di, ac êth lafur fod yn nhŷ y 
dïeithr ; 

ll Ac o'r diwedd i ti ochain, wedi 
i'th gnawd a'th gorph gurio, 

12 A dywedyd, Pa fodd y caseais 
i addysg! pa fodd y dirmygodd fy 
nghalon gerydd ! 

13 Ac na wrandewais ar lais fy 
athrawon, ac na ostyngais fy nghlust 
i'm dysgawdwyr! 

14 Bôm o fewn ychydig at bob 
Y ynghanol y gynnulleidfa a'r 
d 


yrfa. 

15 1 Yf ddwfr o'th bydew dy hun, 
a ffrydiau allan o'th ffynnon dy hun. 

16 Tardded dy ffynhonnau allan, 
a'th ffrydiau dwfr yn yr heolydd. 

17 Byddant yn eiddot ti dy hun yn 
unig, ac nid yn eiddo dïeithriaid 
gyd â thi. 

18 Bydded dy ffynnon yn fendig- 
edig: ac ymlawenhô gyd â *gwraig 
dy ieuengctid. 

19 Bydded fel ewig gariadus, ac fel 


lyrches hawddgar: gâd i'w bronnau 
hi dy “lenwi bob amser, *ac ymfodd- 
lona yn ei chariad hi yn wastadol. 
20 A phaham, fy mab, yr ymddigrifi 
yn &y wraig ddïeithr, ac y cofleidi 
fynwes yr hon nid yw eiddot ti? 


21 " Canys ffyrdd dyn sydd y'ngol- I 


wg yr ARGLWYDD, ac y mae efe yn 
dal ar ei holl lwybrau ef. 


22 I 'Ei anwiredd ei hun a ddeil yr| s 4 


annuwiol, ac efe a ddêlir â rhaffau 
ei bechod ei hun. 
23 EFfe a fydd farw o eisien 


addysg; a rhag maint ei ffolineb 


yr â ar gyfeiliorn. 
PENNOD VI 
1 Yn erbyn mechnïaeth, 6 a seguryd, 12 ysgeler- 


der, 16 Saith beth cas gan Dduw. 20 Ben- 

diihion ufudd-dod. 25 Drygioni putteindra. 
pi: mab, os *mechnïaist dros dy 

gymmydog, ac os tarewaist dy 
law yn Uaw y dïeithr, 

2 Ti a faglwyd â geiriau dy enau, 
tì a ddaliwyd â geirìau dy enau. 

3 Gwna hyn yr awr hon, fy mab, a 
gwared dy hun, gan i tì syrthio ilaw 
dy gymmydog; cerdda, ac ymostwng 
iddo, ac ymbil âth gymmydog. 

4 PNa ddyro gwsg i'th lygaid, na 
hân i'&h amrantau. 

5 Gwared dy hun fel yr iwrch o 
law yr Aelewr, ac fel aderyn o law 
yr adarwr. 

6  Cerdda at y morgrugyn, tydi 
ddïogyn; edrych ar ei ffyrdd ef, a 
bydd ddoeth ; 

7 Nid oes ganddo neb i'w arwain, 
i'w lywodraethu, nac i'w feistroli; 

8 Ac er hynny y mae efe yn parot- 
tôl ei fwyd yr haf, ac yn casglu ei 
luniaeth y cynhauaf. 

9 <“Pa hyd, ddïogyn, y gorweddi? 
pa bryd y cyfodi o'th gwsg? 

10 Etto ychydig gysgu, ychydig hep- 
ian, ychydig blethu dwylaw i gysgu. 

11 4Felly y daw tlodi arnat fel ym- 
deithydd, a'th angen fel gwr arfog. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000, 

4 Heb, 
ddyfrhâu. 
5 Heb, a 





b Ps. 132. 4, 


€ pen, 24. 
5, od, 


d pen. 10, â, 
al3.4, 
a 20. 4. 


12 Y Dyn i'r fall, 4 gwr anwir, a| 


rodia â genau cyndyn. 

13 * Efe a amneidia âi lygaid, efe 
a lefara â'i draed, efe a ddysg â'i 
fysedd. 

14 Y mae pob rhyw gyndynrwydd 
yn eì galon ; y mae yn dychymmyg 
drygioni bob amser, yn peri cyn- 
hennau. | 

15 Am hynny ei ddinystr a ddaw 
arno yn ddisymmwth: yn ddisym- 
mwth fy dryllir ef, fel na byddo 
meddyginiaeth. 

16 íl Y chwe pheth hyn sydd gas 


e Ps, 35.19, 
pen. 10, 10, 


f Jcr. 19, 11, 





Drygioni putlieindra. 


DIARHEBION, VIL 


Am gyfrwysdra puttain. | 





mn.» Ban yr ARGLWYDD: ïe, saith beth 
Cylch Sydd *ffiaidd ganddo ef: 
17 SLlygaid beilchion, tafod cel- 














head. | Wyddog, ar dwylaw a dywalltant 
gan waed gwirion, 

EP 18.51. | 18 Y galon â ddychymmygo fedd- 

ww yliau drwg, "traed yn rhedeg yn 

15. fuan i ddrygioni, 

'pen.19.5.| 19 í'Tyst celwyddog yn dywedyd 
celwydd, a'r neb a gyfodo gynnen 
rhwng brodyr. 

“pen. 1.8. |. 20 4 EFy mab, cadw orchymyn dy 
GAU ac nag ymadaw â chyfraith dy 
am, 

'pm 33. 9] !Rhwym hwynt ar dy galon 

yn wastadol; cwlwm hwynt am dy 
wddf. 

me 9A, 22 mPan rodiech, hi a'th gyfar- 
wydda; pan orweddych, hi a'th 
wylia; pan ddeffroych, hi a gyd- 
ymddiddan â thi. 

'ausio | 283"Canys*canwyllyw ygorchymyn; 

NO a goleuni yw y gyfraith; a ffordd 


ì fywyd yw ceryddon addysg: 

open. 2.16 |. 24 9 I'th gadw rhag y fenyw ddrwg, 
“Neu. — |a rhag gweniaith tafod *y ddïeithr. 
PM | 25 Na chwennych ei phrŷd hi yn 
e dy galon; ac na âd iddi dy ddal â'i 
hamrantau. 

26 “Oblegid y fenyw butteinig 
y daw dyn i dammaid o fara; a 
gwraig gwr aral a hela yr enaid 
gwerthfawr. 

27 A ddichon gwr ddwyn tân yn 
ei fynwes, heb losgi ei ddillad? 

28 A ddichon gwr rodio ar hyd 
marwor, ac heb losgi ei draed ? 

29 Felly, pwy bynnag a êl at wraig 
ei gymmydog ; y neb a gyffyrddo â 
hi, ni bydd glân. 

30 Ni ddirmyga meb leidr a_lad- 
rattao I ddiwallu ei enaid, pan 
fyddo arno newyn: 

31 Ond os dêlir ef, "efe a dâl yn 
saith ddyblyg; efe a rydd gym- 
maint oll ag a feddo yn ei dŷ. 

32 Ond y neb a wnel odineb â 
benyw, sydd heb *synwyr; y neb a'i 
gwnel, a ddifetha ei enaid ei hun. 

33 Archoll a gwarth a gaiff efe; 
a'i gywilydd ni ddilêir. 

94 Canys cynddaredd gyw eiddig- 
edd gwr; am hynny nid erbyd efe 
yn nydd dïal. 

35 “Ni bydd ganddo bris ar ddim 
iawn; ac ni foddlonir ef, er rhoi 
rhoddion lawer. 


PENNOD VII. 
1 Solomon yn cynghori bod mewn pur a char- 
iadus gyfeillach & doelhineb. 6 Wrth a 
welsai efe e4 hun, yn dangos 10 cyfrwysdra 


9 pen, 29, 3, 


r Exod. 22, 
1,4. 


5 Heb. 
galon. 


6JIIcb. Ni 
dderbyn 
iwyneb dim 
âu wn, 


616 


 putllain, 22 ac enbyd wiriondeb yr ieuaingc 
. nwyfus: 24 yn cynghori gochelyd y cyfryw 
annuwioldeb. 
WM mab, cadw fy ngeiriau, a 
>chuddia fy ngorchymynion 
gyd â thi. 
2 PCadw fy ngorchymynion, a 


bydd fyw; a'm cyfraith fel “can- D 


wyll dy lygad. 

3 “Rhwym hwynt am dy fysedd, 
ysgrifena hwynt ar lech dy galon. 

4 Dywed wrth ddoethineb, Fy 
chwaer wyf ti; a galw ddeall yn 
gares: 

5 “Fel y'th gadwont oddi wrth y 
wraig ddïeithr, a rhag y fenyw âr 
ymadrodd gwenhieithus. 

6 $ Canys a mi yn ffenestr fy nhŷ, 
mi a edrychais trwy fy nellt; 

7 A mi a welais ym mysg y ffyl- 
iaid, £e, mi a, ganfâm ym mhlith * yr 
ieuengctid, ddyn ieuangc heb ddeall 
ganddo 

8 Yn myned ar hyd yr heol ger 
llaw ei chongl hi; ac efe a âi ar 
hyd y ffordd i'w thŷ hi, 

9 Yn *y cyfnos gyd âr hwyr, pan 
oedd hi yn nos ddu ac yn dywyll ; 

10 Ac wele fenyw yn cyfarfod âg 
ef, a chanddi ymddygiad puttain, ac 
â chalon ddichellgar. 

ll (Siaradus ac anufudd yw hi; 
£ei thraed nid arhoant yn ei thŷ: 

12 Weithiau yn y drws, weithiau 
yn yr heolydd, ac yn cynllwyn ym 
mhob congl.) 

138 Hi a ymafaelodd ynddo, ac a'i 
cusanodd, ac £ âg wyneb digywilydd 
hi a ddywedodd wrtho, 

14 Yr oedd amaf fi aberthau hedd, 
heddyw y cywirais fy adduned ; 

15 Ac am hynny y deuthum allan 
i gyfarfod â thi, i chwilio am dy 
wyneb ; a_ chefais afael arnat, 

16 Mi a drwsiais fy ngwely â llen- 
ni, ac â cherfiadau a _^llïeiniau yr 
Aipht. 

7 Mi a fwg-derthais fy ngwely â 
myrr, aloes, a synamon. 

18 Tyred, moes i ni ymlenwi o garu 
hyd y bore; ymhyfrydwn â chariad. 

19 Canys nid yw y gwr gartref; 
efe a aeth i ffordd bell: 

20 Efe a gymmerth godaid o arian 
yn ei law; efe a ddaw adref ar y 
$ dydd ammodol. 

2] !Hi a'i troes ef â'i haml eiriau 
teg, ac â gweniaith ei gwefusau hi 
a'i cymhellodd ef. 

22 Efe ai canlynodd hi “ar frys, 
fel yr ŷch yn myned i'r lladdfa, neu 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 


apen.Z. l. 


b Lef. 18. 5, 


d Deut. 6. &. 
all.18, 
pen, 3. 3, 

a 6. 21. 


e pen. 2. 16, 
ao.d. 


2 Heb. y 
meibion. 


9 Heb. hwyr 
y dydd. 


fpen. 9. 10. 

E1 Tim, 5. 
19. 
Tit.2.5. 


4 Hob. hi 
a gadarn- 
haodd ci 
hwyneb 
âg, &c. 


h Eg, 19, 9, 


5 Nen, llooy 
newydd. 
i pen. o. J 


6 Heb. ym 
ddisym- 
om 


Godidowgrwydd, gallu, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 





E pen, 2. 18, 
a... 


a pen. 1. 20, 
a9... 


b pon. 22, 
20. 


2 Heb. 
Jieidd-dra 
fy mgwef- 
usawu yw 
drygioni. 


c J6b 28. 15. 
Ps. 19. 10. 
a 119. 127. 
pen. 9. 14, 
15 


a ' BNN 
a, 16. 16. 





fel ynfyd yn myned i'r cyffion i'w 
gospi: 

23 Hyd oni ddryllio y saeth ei afu 
ef; fel yr aderyn yn prysuro i'r 
fagl, heb wybod & bod yn erbyn 
ei einioes ef. 

24 4 Yn awr gan hynny, fy meib- 
ion, gwrandêwch arnaf fi, ac ystyr- 
iwch eiriau fy ngenau. 

25 Na thuedded dy galon at ei 
ffyrdd hi, na chyfeiliorna ar hyd ei 
llwybrau hi. 

26 Canys llawer a gwympodd hi 
yn archolledig ; ïe, gwŷr crymmus 
lawer a laddodd hi. 

27 “Ffordd i uffern yw ei thŷ hi, 
yn disgyn i ystafelloedd angau. 


PENNOD VIII. 


1 Enwocced 6 ac eglured yw doethineb, 10 
Godidowgrwydd, 12 natiwriaeth, 15 gallu, 
18 cyfoeth, 22 a1hragywyddoldeb doethineb. 
92 Bod doethineb yn ddymunol, o achos y 
dedwyddwch y mae yn ei ddwyn. 

NID yw *doethineb yn gweiddi? 
a deall yn llefain * 

2 Ym mhen lleoedd uchel, ger 
llaw y ffordd, lle mae llwybrau 
lawer, y mae hi yn sefyll. 

3 Ger llaw y pyrth, ym mhen y 
dref, yn ymyl y drysau, y mae hi 
yn llefain : 

4 Arnoch chwi, wŷr, yr wyf fi yn 
galw; ac at feibion dynion 4 mae 
fy llais. 

5 Ha ynfydion, deallwch gyfrwys- 
der; a chwi wŷr anghall, byddwch 
o galon ddeallus. 

6 Gwrandêwch: canys myfi a 
draethafi chwi P bethau ardderch- 
oz; ac a agoraf fy ngwefusau ar 
bethau uniawn. 

7 Canys fy ngenau a draetha wir- 
ionedd; a ?ffiaidd gan fy ngwefusau 
ddrygioni. 

8 Holl eiriau fy ngenau gydynt 
gyfiawn ; nid oes ynddynt na gŵyr- 
ni na thrawsedd. 

9 Y maent hwy oll yn amlwg i'r 
neb a ddeallo, ac yn uniawn i'r 
rhai a gafodd wybodaeth. 

10 Derbyniwch fy addysg, ac nid 
arian; a swybodaeth o flaen aur 
etholedig. 

ll eCanys gwell 71v doethineb na 
gemmau: nid oes dim dymunol 
cyffelyb iddi. 

12 Myfi doethineb wyf yn trigo 
gyd â challineb: yr ydwyf yn cael 
allan wybodaeth cynghor. 

13 Ofn yr ARGLWYDD 70v casâu 
drygioni: balchder, ac uchder, a 


617 


DIARHEBION, VIIL 





ffordd ddrygionus, a'r genau traws 
sydd gas gennyf fi. 

14 Mi bïau gynghor, a gwir ddoeth- 
ineb: deall ydwyf fi; *mi bïau 
nerth. 

15 “Trwof fi y teyrnasa. brenhin- 
oedd, ac y barna y pennaethiaid 
gyfiawnder, 

16 Trwof fi y rheola tywysogion a 
phendefigion, sef holl farnwyr y 
ddaear. 

17 Y sawl a'm carant ìi, a garaf 
finnau; far sawl a'm ceisiant yn 
fore, a'm cânt. 

18 “Gyd â myfi y mae cyfoeth, ac 
anrhydedd, golud parhaus, a_chyf- 
iawnder, 

19 Gwell yw fy ffrwyth i nag aur, 
ïe, nag aur coeth; am cynnyrch 
sydd well na'r arian detholedig. 

20 Ar hyd ffordd cyfiawnder * yr 
arweiniaf, ar hyd canol llwybrau 
barn : 

21 I beri i'r rhai am carant eti- 
feddu sylwedd: a mi a lanwaf eu 
trysorau. 

22 Yr ARGLWYDD a'm meddian- 
nodd i yn nechreuad eì ffordd, cyn 
ei weithredoedd erioed. 

23 Er tragywyddoldeb y'm hen- 
neiniwyd, er y dechreuad, cyn bod 
y ddaear. 

24 Pryd nad oedd dyfnder y'm 
cenhedlwyd, cyn bod ffynhonnau 
yn llawn o ddyfroedd. 

25 iCyn sylfaenu y mynyddoedd, o 
flaen y bryniau, y'm cenhedlwyd : 

26 Cyn gwneuthur o hono ef y 
ddaear, nar meusydd, *nac uchder 
llwch y byd. 

27 Pan barottôdd efe y nefoedd, 
yr oeddwn i yno: pan osododd efe 
gylch ar wyneb y dyfnder: 

28 Pan gadarnhaodd efe y cym- 
mylau uwch ben: a phan nerthodd 
efe ffynhonnau y dyfnder : 

29 “ Pan roddes efe ei ddeddf i'r 
môr, ac i'r dyfroedd, na_ thorrent 
ei orchymyn ef: pan osododd efe 
sylfeini y ddaear : 

30 mYna yr oeddwn i gyd âg ef 


megis un wedi ei feithrin gyd âg| us 


ef: ac yr oeddwn yn hyfrydwch 
iddo beunydd, yn ymlawenhâu ger 
ei fron ef bob amser; 

31 Ac yn llawenychu y'nghyfan- 
neddle ei ddaear ef; am hyfíryd- 
wch oedd gyd â meibion dynion. 

32 Yr awrhon gan hynny, O feib- 
ion, gwrandêwch arnaf; canys 


———m———————e—————————_—— 4 I In nr I WY I yc CI Y Y EU ED EC uh DH YH A TD y IH A id I HU 
Y 
—) 


a, chyfoeth. doethineb. 


Cyn | 
^| CRI L 


Cylch 
1000. 





d Preg. T. 
19, 


eDan, 2.21. | 
Rhuf.l4.1, 


f Íago l. 5. 


& pen. 2. 16. 


h pen. 3. 14, 


$ Neu, 
y rhodiaf. 


ì Ps, 90, 2, 


4 Heb. 
na phen. 


k Gen. 1. 9, 


n Ps.119. l, 
Pm.) 4c Fr 


n gwŷn eu byd a gadwant fy ffyrdd i. | Lïuc11.:s, | 








Athrawiaeth doethineb. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 


o pen, 9. 13, 
18, 


P pen. 12. 2. 
5 Heb. dŷn 
allan. 


a Matt. 22, 
9, &c, 

2 Heb. 
lladdfa. 

b pen. 29, 
30, 

c pen. 8. 2, 

dad. li. 


e ad, 16. 


f Can. $. 1, 
Es. 55. 1, 


g Matt. 7. 6, 
h Ps. 141. 5. 


î Job 28, 28. 
Ps. 111, 10. 
pen. 1.7. 


k y 10, 


1 pen, 16, 
H 


mpen.*7. 11, 


nad,3, 


o ad, 4, 


33 Gwrandêwch addysg, a bydd- 
y. ddoethion ; nac ymwrthodwch 
â hì, 

34 9Gwŷn ei fyd y dyn a_wran- 
dawo arnaf, ac a wylio yn ddyfal 
beunydd wrth fy nrysau, gan 
warchod wrth byst fy mhyrth i. 

35 Canys y neb a'm caffo i, a gaiff 
fywyd, ac Pa 5feddianna ewyllys 
da gan yr ARGLWYDD. 

36 Ond y neb a becho yn fy er- 
byn, a wna gam â'i enaid ei hun: 
fy holl gaseion a garant angau. 

PENNOD IX. 
1 Addysg 4 ac athrawiaeth doethineb. 19 Arfer 
16 ac amryfusedd ynfydrwydd. 
OETHINEB a adeiladodd ei 
thŷ, hi a naddodd ei saith 
golofn. 

2 aHi a laddodd ei hanifeiliaid ; 
hi ?a gymmysgodd ei gwin, ac a 
huliodd ei bwrdd. 

3 Hi a yrrodd ei llaw-forwynion : 
cy mae yn llefain *oddi ar fannau 
uchel y ddinas: 

4 * Pwy bynnag sydd annichellgar, 
troed i mewn yma: ac wrth yr an- 
noeth y mae hi yn dywedyd, 

5 £Deuwch, a bwyttêwch o'm bara, 
ac yfwch o'r gwin a gymmysgais. 

6 Ymadêwch â'r rhai ffol, a bydd- 
wch fyw; a cherddwch yn ffordd 
deall. 

7 Yr hwn a geryddo watwarwr, 
a gaiff waradwydd iddo ei hun: 
a'r hwn a feio ar y drygionus, a 
gaiffanaf. 

8 “Na cherydda watwarwr, rhag 
iddo dy gasâu: Pcerydda y doeth, 
ac efe a'th gâr di. 

9 Dyro addysg ïr doeth, ac efe 
fydd doethach: dysg y cyfiawn, ac 
efe a chwanega ei ddysgeidiaeth. 

10 !Dechreuad doethineb gw ofn 
yr ARGLWYDD: a gwybodaeth y 
sanctaidd 4y deall. 

1l FCanys trwof fi yr amlhêir dy 
ddyddiau, ac y chwanegir blynydd- 
oedd dy einioes. 

12ìOs doeth fyddi, doeth fyddi i 
ti dy hun : ond os gwatwarwr fyddi, 
tydi dy hun a'e dygi. 

13 4 “Gwraig ffol a fydd siar- 
adus; anghall 44v, ac ni ŵyr ddim : 

14 Canys hi a eistedd ar ddrws ei 
thŷ, ar faingc, "yn y lleoedd uchel 
yn y ddinas, 

15 I alw ar y neb a fyddo yn 
myned heibio, y rhai sydd yn 
cerdded eu ffyrdd yn uniawn: 

16 Pwy bynnag sydd ehud, trôed 


c18 


DIARHEBION, IX. 


Amryw addysgiadau. | 


yma: a phwy bynnag sydd ddisyn- 
wyr, a hì a ddywed wrtho, 

17 P Dyfroedd lladrad sydd felus, 
a bara cudd sydd beraidd. 

18 Ond ni ŵyr efe mai “meirw gv 
y rhai sydd yno; a bod ei gwa- 
hoddwyr hi yn nyfnder uffern. 

PENNOD X. 


O'r bennod yma hyd y bummed ar hugain, y 
mae amryw addysg ynghylch rhinweddau 
da, a'u gwrthwyneb feiau. 

IARHEBION Solomon. “Mab 
doeth a wna dad llawen, a 
? mab ffol a dristâ ei fam. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000, 


P pen. 20, 





9 pen. 2. 1$. 
a.27. 


a pen. 15. 
20. 


b pen, 17. 
21, 25 

c Ps. 49. 6, 
&c, 


2 Neu, y 
drygionus 


e pcn. 12, 
24. a 19, 15. 


cynhauaf. 

6 Bendithion /ydd ar ben y cyf- 
iawn: ond "trawsedd a gau ar,"ed1. 
enau y drygionus. 

7 iCoffadwriaeth y cyfiawn sydd |! Ps 12.6 
fendigedig: ond enw y drygionus 
a bydra. 

8 Y galon ddoeth a dderbyn or- 
chymynion: ond “y ffol ei wefusau “4.10. 

a * gwymp. 4 Neu, 

9 IY neb a rodio yn uniawn, a Pe254 
rodia yn ddïogel: ond y neb a," 
gam-dry ei ffyrdd, a fydd hynod. 

10 "Y neb a amneidio â'i lygaid, En ô. 
a bair flinder: "a'r ffol eì wefusau nad. 8 
a gwymp. Fr 

1l 9Ffynnon bywyd yw genau ymn, 
cyfiawn: ond Ptrawsedd a gau ar pad. a. ib 
enau y drygionus. de 

12 Casineb a gyfyd gynhennau: 
ond 4cariad a guddia bob cam- 
wedd. 

13 Y'mngwefusau y synhwyrol y 
ceir doethineb: ond r'gwïalen a 
weddai ì gefn $ yr anghall. 

14 Y doethion a ystoriant wybod- 
aeth: ond * dinystr sydd gyfagos ì 
enau y ffol. | 

15 *Cyfoeth y cyfoethog yw dinas 
ei gadernid ef: ond dinystr y tlod- 
ion yw eu tlodi. 

16 Gwaith y cyfiawn a dŷm at 
fywyd: ond ffrwyth y drygionus tu 
ag at bechod. 

17 Ar y ffordd i fywyd y mae 


8 pen. 17, 9. 
1 Cor. 19.4, 
1 Petr 4, 8. 





Fr pen, 26. 9. 

6 Heb, yr 
hwn sydd 

heb galon, 


$ pen. 18, 7. 
a 21, 23. 





pd 18, 


y neb a gadwo addysg: ond y 


Rhinweddau moesol, a'w 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 


neb a wrthodo gerydd, sydd yn 
cyfeiliorni. 

18 A guddio gas &ê gwefusau cel- 
wyddog, ar neb a ddywed enllib, 
sydd ffol. 

19 "Yn amlder geiriau ni bydd 
pall ar bechod : ond y neb a attalio 
eì wefusau sydd synhwyrol. 

20 Tafod y cyfìawn sydd /el arian 
detholedig: calon y drygionus ni 
thâl ond ychydig. 

21 Gwefusau y cyfiawn a borthant 
lawer: ond y ffyliaid, o ddiffyg 
7 synwyr, a fyddant feirw. 

22 Bendith yr ARGLWYDD a gyf- 
a Ea ac ni ddwg flinder gyd 
â hi. 

23 *Hyfryd gan ffol wneuthur 
drwg: a chan wr synhwyrol y mae 
doethineb. 

24 Y peth a ofno y drygionus, a 
ddaw iddo: ond y peth a ddeisyfo 
y rhai cyfiawn, Duw aii rhydd. 

25 Fel y mae y corwynt yn myned 
heibio, felly ni 5ydd y drygionus 





u Preg, 5, O. 


7? Heb. 


calon. 


x pen. 14, 9, 
a 15.21. 


TMenT |mewy: ond y cyfiawn sydd sylfaen 
ai6is. |a bery byth. 
26 Megis finegr i'r dannedd, a 
mwg i'r llygaid, felly y bydd y 
dïog i'r neb a'1 gyrrant. 
sp. .11.] 27 “Ofn yr ARGLWYDD a “estyn 
cheanega,| ddyddiau: ond “blynyddoedd y 
"b1 | drygionus a fyrhêir. 
n216,. | 28 Gobaith y cyfiawn fydd lla- 


bJo»8.13.| Wenydd : ond Pgobaith y drygionus 
Ps1219. a dderfydd am dano. 

| 29 Ffordd yr ARGLWYDD sydd 
gadernid i'r perffaith: ond dinystr 
Jydd Yr rhaì a wnant anwiredd. 

30 cY cyfiawn nid ysgog byth: 
ond y drygionus ni phreswyliant y 
ddaear. 

31 “Genau y cyfiawn a ddwg allan 
ddoethineb: ar tafod cyndyn a 
dorrir ymaith. 

32 Gwefusau y cyfiawn a wyddant 
beth sydd gymmeradwy; ond gen- 
au y drygionus a lefara drawsedd. 


PENNOD XI 


c Pe. 1.22, 
al25.1. 


d Pg.37.20. | 





get. | “( “LORIANNAU 2anghywir sydd 
Deut. 25 ffiaidd gan yr ARGLWYDD: 
pen. 16.11. Un carreg * uniawn sydd foddlawn 
9. _ |ganddo el. 

Fn 2 Pb Pan ddêl balchder, fe ddaw 
— gwarth: ond gyd â'r gostyngedig 7 
open, 15. | mae doethineb. 

“is, “| 3 c“Perffeithrwydd yr uniawn a'u 
cpen.13.6. bywys hwynt: ond trawsedd yr 
1 pen. 10.2./ anffyddloniaid a'u difetha hwynt. 
&yh1.18.| 4 Ni “thyccia cyfoeth yn nydd 


619 


DIARHEBION, XI. 


digofaint: ond cyfiawnder a wared 
rhag angau. 

5 Cyfiawnder y perffaith *ai hy- 
fforddia ef: ond o achos ei ddryg- 
ioni y syrth y drygionus. 

6 Cyfiawnder y cyfiawn a'u gwar- 
ed hwynt: ond “troseddwyr a 
ddelir yn ew drygioni. 

7 Pan fyddo marw dyn drygionus, 
fe a ddarfu am & obaith e/: a go- 
baith y traws a gyfrgollir. 

8 fY cyfiawn a_waredir o gyfyng- 
rU, ar drygionus a ddaw yn ei 

ee 


9 £ Rhagrithiwr â'4 enau a lygra ei 
gymmydog: ond y cyfiawn a_war- 
edir trwy wybodaeth. 

10 h Yr holl ddinas a ymlawenhâ 
o herwydd llwyddiant y cyfiawn: 
a phan gyfrgoller y drygionus, y 
bydd gorfoledd. 

ll 'Trwy fendith y cyfiawn y 
dyrchefir y ddinas: ond trwy enau 
y drygionus y dinysírir hi. 

l2 Y neb sydd ^ddisynwyr a 
ddïystyra ei gymmydog; ond y 
synhwyrol a daw â sôn. 

13 FYr hwn a rodia yn athrodwr, 
a ddatguddia gyfrinach: ond y 
ffyddlawn ei galon a gela y peth. 

l4ìLle ni byddo cyughor, y bobl 
a syrthiant: ond lle y byddo llawer 
o gynghorwyr, y bydd dïogelwch. 

15 "9 Blinder mawr a gaiff y neb 


a fachnïo dros ddïeithr-ddyn: ond| z 


y neb a gasao 'fachnïaeth, fydd 
dïogel, 

16 Gwraig rasol a gaiff anrhyd- 
edd ; a'r galluog a gânt gyfoeth, 

17 Gwr trugarog sydd dda wrth 
ei enaid ei hun: ond y creulawn a 
flina ei gnawd ei hun. 

18 Y drygionus a wna waith twyll- 
odrus: ond "ir neb a hauo gyf- 
iawnder, y bydd gwobr sicr. 

19 Fel yr arwain cyfiawnder i 
fywyd: felly dilyn drygioni a dywys 
1 angau. 

20 Ffiaidd gan yr ARGLWYDD y 
neb sydd gyndyn eu calonnau: 
eithr hoff ganddo ef y rhai sydd 
berffaith yn eu ffyrdd. 

21 **ÊEr maint fyddo cymmorth, 
y drygionus ni bydd dïeuog: ond 
had y cyfiawn a waredir. 

22 Fel modrwy aur yn nhrwyn 
hwch, yw benyw lân "heb synwyr. 

93 Deisyfiad y cyfiawn sydd ar 
ddaioni yn unig: omd gobaith y 
drygionus sydd ddigter. 

24 Rhyw un a wasgar eì ddâ, ac 


gwrthwyneb feiau. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 

4Heb.a 


uuiawna 
ei forddef. 





eo pen. 5. 2. 


f pa 21 
8. 
€E Job 8, 13, 


h pen, 28, 
12, 2S, 


Í pen, 29, 8. 


5 Heb, 
ddigalon, 


k Lef. 19, 
16. 
pen, 20.19. 


I 1 Bren,12, 
, &c. 
pen. 15, 22, 
a.24, 6. 


m pen, 6. I. 
6 Heb. 


wyr- 
ddryllir y 
neb. 

T Heb. 


yrhaic 
dery law. 


n Hos. 10, 
l2 


Gal, 6. 8. 
lago 3. 18. 


o pen, 16, 6, 

8 Heb, Er 
bod llaw 
yn llaw, 


9 Heb, yn 
eilio odd$ 
wrth 
synwyr, 


Rhinweddau moesol, a'u 





RH 
a Amos $, 
; & 


r Ps, as ar 
16. 

16. YU o 
Od AO 


s.Job 31, 94,| 
Marel0.24. 


1Tim.6.l. 
(3 Jf; Jl m- 
a 92, 12, 





&e. 
Jer, 17. 8. 


uDan.12.3./ pren y bywyd: 
eneidiau, sydd ddoeth. 


3 Heb. 
ddalio. 

x 1 Petr 4, 
17,18 


3 '* 


8 pen. 8, 20. 


y 10. 
c ŴL Cor. 1n. 
7. 


d pen. 14, 
90. 


epen. 1.ll, 
18 


fpen. 14.5. 


E Ps. ô7. ob, 
pen. HL 


b pen, 13. 7.. 


2 â gwas 
ganddo, 


Î 
|R neut 95. 


a] Heb, ym- 





et yd 





ysgaroedd, 


'efe a chwanecir iddo: a rhyw u un 


arall a arbed. mwy nag a weddai, 
ac a syrth i dlodi. 

25 P Yr enaid £hael a frasêir: ar 
neb a ddyfrhao, a ddyfrhêir yntau 
hefyd. 

26 1 Y neb a attalio ei ŷd, y bobl 
a'i melldithia: ond bendith a fydd 
ar ben y neb a'i gwertho. 

27 Y neb a ddyfal geisio ddaioni, 
a ennill ewyllys da: “r ond y neb a 


| geisio ddrwg, iddo e hun y daw. 


28 *Y neb a roddo ei oglud ar ei 
gyfoeth, a syrth: ond * y cyfiawn a 
flodeuant megis can 

29 Y neb a flino ei dŷ ei hun, a 


berchennoga y gwynt: ar ffol a4 


Jydd gwas i'r synhwyrol ei galon. 


30 Ffrwyth y cyfiawn sydd megis 
"yr neb a *ennillo 


31 “Wele, telir i'r cyfiawn ar y 
ddaear: pa faint mwy i'r drygionus 
a'r pechadur? 


PENNOD XII. 


NEB a garo addysg, a gâr 
wybodaeth : ond y neb a gasao 
gerydd, anifeilaidd gv. 

9 aGwr da a gaiff ffafr gan yr 
ARGLWYDD: ond ; gwr o ddichellion 
drwc a ddamnia efe. 

3 Ni sicrhêir dyn trwy ddrygioni: 
ond Pgwraidd y cyfiawn nid ysgoga. 

4 “Gwraig rymmus sjdd goron i'w 
gwr: ond. y war adwyddus sydd 
megis pydrni yn ei esgym ef. 

5 Meddyliau y cylìawn sydd un- 
iawn: a chynghorion y drygionus 
sydd dwyllodrus. 

6 *Geiriau y drygionus gyw cyn- 
llwyn am waed: fond genau yr un- 
iawn a'u gwared hwynt. 

J sDifethir y drygionus, fel nabydd- 
ont hwy: ond tŷ y cyfiawn a saif. 

8 Yn ol ei ddeall y canmolir gwr: 
ond gwr cyndyn ei galon a ddiï- 
ystyrir. 

9 “Gwell jw yr hwna'i cydnabyddo 
ei Tm yn wael, ac sydd *was iddo ei 
hun, nar hwn a'i hanrhydeddo ei 
hun, ac sydd arno eisieu bara. 

10 iY cyfiawn a fydd ofalus am 
fywyd ei anifail: ond “tosturi y 
drygionus sydd greulawn. 

Il * Y neb a lafurio ei dir, a ddi- 
gonir o fara: ond y neb a ganlyno 
ofer-wfr, disynwyr jv. 

12 Y drygionus sydd yn .deisyf 
rhwyd y drygionus : ond gwreiddyn 
y cyfiawn a rydd ffrwyth. 


620 


DIAU ><UD 


gwrthwyneb feiau. | 





13 I*Trwy drosedd ei wefusau y|_ Cyn | 
meglir y drygionus: ond y cyfiawn  N 
a ddaw allan o gyfyngder. 1000. 

l4 P Trwy ffrwyth eî enau y di- Lpen. 18.7. | 


gonir gwr â daioni; a thaledigaeth |* 
dwylaw dyn a delir iddo, 

15 " Ffordd yr ynfyd sydd uniawn | y 
yn eì olwg ei hun: ond y neb a 
wrandawo ar gynghor sydd gall. 

16 Mewn un dydd y gwybyddir 
digter yr ynfyd : ond y call a guddia 
gywilydd. 

l7 PY neb a a y gwir, a 
ddengys gyfiawnder: ond gau dyst 
a draetha dwyll. | 

18 “Rhyw ddyn a ddywed eiriau |*Ps51.4. 
fel brath cleddyf: ond tafod y|:6.. 
doethion sydd feddyginiaeth. 

19 Gwefus gwirionedd a saif 
byth: ond tafod celwyddog ni saf 
funud awr. 

20 Dichell sydd ynghalon y rhai 
a ddychymmygant ddrwg: ond i 
gynghorwyr heddwch y bydd lla- 
wenydd. | 
21 Ni ddigwydd i'r cyfiawn ddim 


nhrosedd 
eì wefusau 


o pen, 29, 
LL 


Ppen.l4.5. 


blinder; ond y drygionus a lenwir 
â drwg, 
92 *Ffiaidd gan yr ARGLWYDD 
wefusau celwyddog: ond y rhai a 
wnant yn ffyddlawn, a ryngant fodd 
iddo ef. 

28 *Gwr pwyllog a gela wybod- 
aeth: ond calon ffyliaid a gyhoedda 
ffolineb. 

24 *Llaw y dïesgeulus a deyrnasa : 
a Maw y “twyllodrus a fydd dan 
deyrnged. 

25 "Gofid y'nghalon gwr a bair 
iddi grymmu: 
llawenhâ hi. 

26 Y cyfiawn a ragora ar ei gym- 
mydog: ond ffordd y rhai dryg- 
ionus a'u twylla hwynt. 

27 Ni rostia y twyllodrus ei hel- 
wriaeth : ond golud y dyn dïesgeul- 
us sydd werthfawr. 

28 Yn ffordd cyfiawnder 4 mae 
bywyd; ac yn ei llwybrau Aê nid 
oes marwolaeth. 


PENNOD XII. 


AB doeth a wrendy ar athraw- 
iaeth ei dad: ond gwatwarwr 
ni wrendy ar gerydd. 

9 “Gwr a fwynhâ ddaioni oc ffrwyth 
eî enau: ac enaid yr anghyfiawn a 
Jwynhâ drawsedd. 

3PY neb a geidw ei enau, a geidw |“,pen-?L 
ei einioes: 0nm4 y neb a ledo ei| 
wefusau, a ddinystrir. 


rpen,6.17. | 
al 
Llar. o 15 





snpen. 15. 
16.2 Ia. 2 


t pen. 10. â, | 
5 Nen, dïog. 


u nen, 15, 





ond *gair da ai|-Ess04. 


a pen, 12. 
1, 





| Rhinweddau moesol, a'u DIARHEBION, XIV. 





Cyn 4 “Enaid y dïog a ddeisyf, ac ni 
ee chaiff ddim : ond enaid y diwyd a ! 
1000. | wneir yn fras. 





5 Cas gan y cyfiawn gelwydd: ond | 
y drygionus sydd ffiaidd, ac a ddaw 
i gywilydd. 


c pen, 10. â. 








^a? hwn sydd gyndyn yn ei ffyrdd, 


| balchder: 





nt | 6 Cyfiawnder a geidw y perffaith 
“ yn ei ffordd: ond annuwioldeb a 
2*Hee, |ddymchwel *y pechadur. 
epen.12.9.| 7 “Rhyw un a ymffrostia eì fod 
yn gyfoethog, ac heb ddim ganddo: 
ac arall ei fod yn dlawd, a chyfoeth | 
lawer iddo. 
8 Iawn am einioes gwr yw ei ddâ: 
ond y tlawd ni chlyw gerydd. 
9 Goleuni y cyfiawn a lawenhâ: 
ia fond *canwyll y drygionus a ddi- 
3 Neu ffoddir. 
mp 


| 10 Trwy falchedd yn unig y cyffry 
cynnen: ond gyd â'r pwyllog y mae 
" | doethineb. 
spen.10.2.| 1] 5 Golud a gasgler trwy oferedd, 
'” la leihêir; ond y neb a gasglo âi 
law a chwanega. 
12 Gobaith a oeder a wanhâ y 





ha&9. |galon: ond “pren y bywyd gw. 
deisyfiad, pan ddêl i Ua 
13 Yr hwn a ddirmygo y gair, a 
ddiíethir: ond yr hwn sydd yn ofni 
“Neu, |Yy gorchymyn, a * obrwyir. | 
fydd Titirn | dŷ Cyfraith y doeth sydd ffynnon 


j'ren. 10.11. bywyd, igilio oddi wrth faglau angau. 
a 16.22. 15 Deall da_a ddyry ras: ond. 
ffor dd troseddwyr sydd galed. 

16 “Pob call a wna bethau trwy 
wybodaeth: ond yr ynfyd a ddeng- 
ys ynfydrwydd. 





Ty 


l7 Cennad annuwiol a syrth i. 
ond pabell y rhai uniawn a flodeua. 


ddrygioni: ond !cennad ffyddlawn 
sydd iechyd. 

18 Tlodi, a gwaradwydd /ydd i'r 
hwn a. wrthodo addysg: ond myr hwn 
a gadwo gerydd, a anrhydeddir. 

19 "Dymuniad wedi ei gyflawni, 


ì pen. 25. 





Ï _ 
m pen. 15. 
o; 


nad. l2. 


lon a'u ceidw hwynt. 


yn dufod trwy nerth yr ŷch. 


' camwedd: ond ym mhlith y rhai 





| yngolwg dyn: 





sydd felus gan yr enaid: ond ffiaidd 
gan j ynfydion gilio oddi wrth ddryg- 
ioni. 
20 Yr hwn a rodia gyd â doeth- 
ion, fydd doeth: ond yr hwn sydd 
Hcb. gyfaill i ynfydion, a? gystuddir, 
| ddryll. 21 *Drygfyd a erlyn bechaduriaid: 
ond daioni a delir i'r rhai cyfiawn. 
22 Y gwr daionus a âd etifeddiaeth 
| mJo»:1.11.| i feibion ei feibion: a ”golud y pech- 
gen.28.8. | adur a roddwyd i gadw i'r cyfiawn. 
23 “Llawer o ymborth sydd ym 
maes y tlodion: ond y mae a ddin- 
ystrir o eisieu barn. 
24 'Yr hwn a arbedo y wialen, 
oM yr hwn 


9 pen, 12, 


sydd. yn casâu ei fab: 


gwrthwyneb feiau. 


25 "Y cyfiawn a fwybtty hyd oni Cyn 
ddigoner ei enaid: ond bol yr an- CM 
nuwiolion fydd mewn eisieu. 1000. 





PENNOD XIV. HLR 
WRAIG ddoeth a adeilada ei 
thŷ: ond y ffolog a'i tyn ef i 

lawr âi dwylaw. 

2 Yr hwn sydd yn rhodio yn ei un- 
ionder, sydd yn ofni yr ARGLWYDD; 


sydd yn ei ddirmygu ef. 
3 Y ngenau y ffol y mae gwialen 


4 Lle nid oes ychain, glân yw y 
preseb: ond llawer o gnwd ad 


5 “'T'yst ffyddlawn ni ddywed gel- 
wydd: ond gau dyst a draetha gel- 
wyddau. 

6 Y gwatwarwr a gais ddoeth- 
ineb, ac nis caf : ond “gwybod- 
aeth sydd hawdd i'r deallus. 

7 Dos ymaith oddi wrth wr ffol, 
pan wypech nad oes ganddo wefus- 
au gwybodaeth. 

8 Doethineb y call yw deall ei 
ffordd ei hun: ond ffolineb y ffyl- 
iaid yv twyll. 

9 eY fìyliaid a ymhyfrydant mewn j “pen 10. 
uniawn 4 »10e ewyllys da. 

l0 Y galon sydd yn gwybod 
chwer wder ei henaid ei hun: ar 
;dd gyfrannog oi lla- 





dd hi. 
11 Tŷ yr annuwiolion a ddinystrir: 


12 'Y mae ffordd sydd uniawn 


ond ei diwedd hi 
yw ffyrdd angau. 

13 Iê, wrth chwerthin y bydd blin 
ar yg ealon ; a “diwedd y Noa 
hwnnw 2 yw 'tristwch. 

l4 Y gwrthnysig, o galon Pa gaiíf|h pcn 1.31. 
ddigon o'i ffyrdd ei hun: ond y gwr 


f pen, 19, 
Z0. 


£ pen, 5. â. 


daionus a gia oddi wrtho ef. ? Neu, a 
15 Yr ehud a goelia bob gair: a'r glo | 
call a ddeil ar ei gamrau. «Tn 
16 IY doeth sydd yn ofni, ac yn tpen. 22.8, | 


cilio oddi wrth ddrygioni: ond y 
ffol sydd ffrom a hyderus. 

17 Gwr digllawn a wna ffolineb: 
a chas yw y gwr dichellgar. 

18 Y rhai ehud a etifeddant ffol- 
ineb: ond y rhai call a goronir â 
gwybodaeth. 

19 Y rhai drygionus a ymostyng- 
ant ger bron y daionus: a'r annuw- 


| ',e'i câr ef, ai cerydda mewn amser. | iol ym mhyrth y cyfiawn. 


62 


ond Pgwefusau y ” doeth- | pe.12.6. 


. 
. 
, 
TT 7 ——— <y gM ———_— y'r ua ab. am Wn Yn WM EN IJ fh ar gnr Td md gy my SF xx 
- ” _ - - Z - mr  — 7 cc — —_— ———— _——._ _— y 





|aJobl2,4. | 





Ì 


| 
| 





Rhinweddau moesol, a'w 


20 “Y tlawd a gasêir, ïe, gan ei 
gymmydog ei hun: ond llawer fydd 
yn caru y cyfoethog. 

91 A ddirmygo ei gymmydog, 
. Sydd yn pechu: ond 'y irugarog 

wrth y tlawd, gwŷn ei fyd ef. 
22 Onid ydyw y rhai a ddychym- 
mygant ddrwg yn cyfeiliorni? eithr 

trugaredd a gwirionedd a fydd i'r 
í sawl a ddychymmygant ddaioni. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 


23 Ym mhob llafur y mae elw: 
ond o eiriau gwefusau nid oes dim 
ond tlodi, 

24 Coron y doethion yw eu cyf- 
oeth: ond ffolineb y ffyliaid sydd 
| ffolineb. 

25 m'Tyst ffyddlawn a weryd en- 
eidiau : ond y twyllodrus a ddywed 
| gelwyddau. 

26 Yn ofn yr ARGLWYDD y mae 
Igobaith cadarn: ac i'w blant ef y 

| bydd noddfa. 

27 "Ofn yr ARGLWYDD yw ffyn- 
non y bywyd, i ddïangc rhag magl- 
au angau. 
| 28 Mewn amlder y bobl y mae 
anrhydedd y brenhin: ac o ddiffyg 
pobl y dinystrir y tywysog. 

29 Y dïog i ddigofaint sydd yn 
3Heb.byr. llawn o synwyr: ond y *digllawn 
ei yspryd a ddyrchafa a 

390 Calon iach gyw wyd y 
ond 9cenfigen yN A 


m ad, 5, 


m amen: 13, 





9Pe12. | cnawd: 

E Tê 12.4.| yT esgyrn. 

; 91 4Y neb a orthrymma y tlawd, 

4045. |a gywilyddia ei Greddf ond 
N neb a drugarhao wrth yr ang- 

'| henus, a'i hanrhydedda ef. 

32 Y drygionus a yrrir ymaith 
yn ei ddrygioni: ond "y cyfiawn 
a obeithia pan fyddo yn marw. 

33 Doethineb sydd yn gorphwys 
y'nghalon y call: ond *yr hyn sydd 
ynghalon ffyliaid a wybyddir. 

34 Cyfiawnder a ddyrchafa gen- 
edl: ond cywilydd pobloedd yw 
pechod. 

35 Ewyllys da y brenhin sydd ar 
eì was synhwyrol: ond ei ddigof- 
aint a fydd ar was gwaradwyddus. 


PENNOD XV. 


agen 25 ja AW? arafaidd a ddettry lid: 
ond gair garw a gyffry ddig- 
| ofaint, 

2 Tafod y synhwyrol a draetha 
wybodaeth yn dda: ond P genau y 
ffyliaid 7a dywallt ffolineb. 

9 * Ym mhob lle y mae llygaid yr 
en. 5 EL. | ARGLWYDD, yn canfod y drygionus 


Heb. 4, 13. a r daionus. 


s Job 13. 15. 
a.19. 26. 


Bs 2 
2 Cor, 1, 9. 


p> 


t pen. 12, 
6.a29,11,! 





bad.2Z 
an 1 23. 


2 Hf a 
Jytheiria. 





. 
. . - - | ——  G————————*" || ——_— ——— ——— —— — a ————— y Mb ah." gau gu Rd a. ET TY o dB go —————— ME —————— HEDEG 
4a 
p— 

Ìuau 
(g»)] 
- 
pd 
-l 
ec 





622 


DIARHEBION, XV. 


gwrilwwyneb feiau. 


4 Pren y bywyd yw *tafod iach ;| _ Cyn 
ond trawsedd ynddo sydd rwyg yn WN 
y yspryd. 1000. 


5 Dyn ffol a ddïystyra addysg |sHe. _ 
ei dad: ond *y neb a ddïoddefo| aaf. 
gerydd, sydd A s Petu Mb 

6 Yn nhŷ y cyfiawn y bydd mawr] 1. Ŵ 
gyfoeth : ond am olud yr annuwiol | 7b“ 
y mae trallod. 

7 Gwefusau y doethion a wasgar- 
ant wybodaeth: ond calon y ffyl- 
laid ni wna felly. 

8 ' Aberth yr annuwiol sydd ffiaidd 
gan yr ARGLWYDD: ond gweddi yr 
uniawn sydd hoff ganddo. a 

9 Ffordd yr annuwiol sydd ffiaidd 
gan yr ARGLWYDD: ond efe a gâr 
y neb £a ddilyn gyfiawnder. 

10 *Cerydd sydd flin gan y neb 
a dry oddi ar y ffordd: ^a'r neb 
a gasao gerydd, a fydd marw. 

11 ìUffem a dinystr sydd ger 
br on yr ARGLWYDD: pa faint mwy, 

£ calonnau plant dynion ? 

12 Ni châr y gwatwarwr mo y 
neb ai ceryddo; ac nid â at y 
doethion. 

13 Calon lawen a wna wyneb ja 
siriol: ond “trwy ddolur y galon |m pen.12. 
y torrir yr yspryd. - 

14 Calon y synhwyrol a ymgais â 
gwybodaeth: ond genau y ffyliaid 


ì Job 26. 6. 
Ps. 139. 8. 


k 2 Chron, 
6 ” 


a borthir â ffolineb. | 
15 Holl ddyddiau y cystuddiedig 
sydd flin : ond gwledd wastadol yw 

calon lawen. 
16 " Gwell 4yw ychydig gyd âg ofn 


n Ps. 37. 16, 
en. 16, 8, 


yr ARGLWYDD, na thrysor mawr a| ìTim.6.6. 
thrallod gyd âg ef. 

17 9Gwell yw pryd o ddail lle ren!" 
byddo cariad, nag ŷch pasgedig a 
chas gyd âg ef. 

18 PGwr digllawn a gyflry gyn-|Ppen 26. 
nen: ond gwr hwyrfrydig 1lid a|^ 
dyrr ymryson. 

19 «Ffordd y diog sydd fel cae “pen.225. 
drain: ond ffordd yr uniawn * sydd |> hn, a, 


wastad. 

20 ' Mab doeth a lawenhâ ei dad: 
ond dyn ffol a ddïystyra ei fam. 

21 *Ffolineb sydd hyfryd gan yr j*pen10 


ynfyd: ond gwr deallus a rodia. s Heb, hyn 


r AU nu l. 





yn uniawn. nht 
22 “Ofer fydd bwriadau lle ni pnn. 
byddo cynghor: ac mewn amlder 
cynghorwyr y sicrhêir Awynt. 
23 Llawenydd fydd i wr o her- 
wydd ymadrodd ei enau; ac “O "pm 


mor dda 4yw gair yn ei amser ! 
24 *Ffordd y bywyd s? ydd 7 fry 
i'r synhwyrol, ì ochel ufïern * obry. 


Tre; 20, 
Col. 3.1,3. 

T ifynu. 

8 ŷ waered, 














Rhinweddau moesol, a'u 


Jer. '10. 23, 


| v pen, 21. 2. 


h Ps. 37. 16. 


pen. 15, 16. 


iad.]l, 


8 Heb, Dew- 


iniaelh. 


* add 19, 
Yn. 1.1, 


's6.| peth er ei fwyn 


25 ? Yr ARGLWYDD a ddiwreiddia 
dgy beilchion: ond “efe a sicrhâ 

da y weddw. 

26 “Meddyliau yr annuwiol sydd 
ffiaidd gan yr ARGLWYDD: ond 


ww |geiriau y glân gn beraidd. 


27 .Y neb a fyddo dra-chwannog 
i elw, a derfysga ei dŷ: ond y neb 
a, gasao roddion, fydd byw. 

28 Calon y cyfiawn a fyfyria i 
atteb: ond genau y drygionus a 
dywallt allan ddrwg. 

29 “Pell yw yr ARGLWYDD oddi 
wrth y rhai annuwiol: ond $efe a 
wrendy weddi y cyfiawn. 

30 Llewyrch y llygaid a lawenhâ 
y galon: a gair da a frasâ yr es- 


gym 

31 Y glust a wrandawo ar gerydd 

y bywyd, a breswylia ym mhlith y 
Toethion 

32 Y neb a wrthodo addysg, a 
ddïystyra eì enaid ei hun: ond y 
neb a wrandawo ar gerydd, a fedd- 
ianna * ddeall. 

33 * Addysg doethineb yw ofn yr 
ARGLWYDD ; ac ío flaen anrhydedd 
yr â gostynz eiddrwydd. 


PENNOD XVI. 


AROTTOAD y galon mewn 
dyn, ac ymadrodd y tafod, 
oddi wrth yr ARGLWYDD 1 mae. 

2 P Holl ffyrdd dyn ydynt lân yn 
ei olwg ei hun: ond yr ARGLWYDD 
a bwysa yr ysprydion. 

3 “Treigla dy weithredoedd ar yr 


:25. | ARGLWYDD, a'th feddyliau a safant. 


4 Yr ARGLWYDD a wnaeth bob 
ei hun: “a'r an- 
nuwiol hefyd erbyn y dydd drwg. 

5 “Ffiaidd gan yr ARGLWYDD bob 
dyn uchel galon 2 er maint fyddo 
ei gymmorth, ni bydd dieuog. 

6 Trwy drugar edd a gwirionedd 
y dilêir pechod: a “thrwy ofn yr 
ARGLWYDD 4y mae ymadaw oddi 
wrth ddrwg. 

7 Pan fyddo ffyrdd gwr yn rhyngu 
bodd i'r ARGLWYDD, efe a bair i'w 
elynion fod yn heddychol âg ef. 

8 Gwell jw ychydig trwy gyf- 
iawnder, na chnwd mawr trwy 

am. 

9 iCalon dyn a ddychymmyg 
fordd : ond yr ARGLWYDD a a 
arwydda ei gerddediad ef. 

10 *Ymadrodd DUw sydd yng 
ngwefusau y brenhin: ni ŵyra ei 
enau ef mewn barn. 

ll F Pwys a chloriannau cywir, yr 


623 


DIARHEBION, XVI. 


ARGLWYDD a'u pïaw: ei waith ef 
, yw holl * gerrig y gôd. 


hin y mae bywyd: 


12Ffiaiddywifrenhinoedd wneuth- 
ur annuwioldeb: canys !trwy gyf- 
iawnder y cadarnhêir yr orsedd. 

13 " Gwefusau cyfiawn sydd gym- 
meradwy gan frenhinoedd; a'r bren- 
hin a gâr a draetho yr uniawn. 

14 "Digofaint y brenhin sydd meg- 
is cennad angau; ond gwr doeth 
a'i gostega. 

15 Yn siriol wynebpryd y bren- 
9a'i ewyllys da 
ef sydd Pmegis cwmmwl gwlaw 
diweddar. 

16 «Cael doethineb, O mor well 
yw nag aur coeth! a chaeÌ deall, 
mwy dymunol yw nag arian. 

17 Sarn y cyfiawn yw dychwelyd 
oddi wrth ddrwg: y neb a gadwo 
ei ffordd, a geidw ei enaid. 

18 r Balchder $ ydd yn myned o 
flaen dinystr: ac uchder yspryd o 
flaen cwymp. 

19 Gwell yw bod yn ostyngedig 
gyd âr gostyngedig, na rhannu yr 
yspail gyd â'r beilchion. 

20 A 5drino fatter yn ddoeth, a 
gaiff ddaioni: ar neb *a ymddir- 
iedo yn yr ARGLWYDD, O gwŷn ei 
fyd hwnnw ! 

21 Y doeth ei galon a elwir yn 
ddeallus; a melusder y gwefusau a 
chwanega. ddysgeidiaeth. 

22 “Ffynnon y bywyd yw deall i'w 
pherchennog: ond addysg ffyliaid 
yw ffolineb. 

23 Calon y doeth a reola ei enau 
ef yn synhwyrol, ac a chwanega 
addysg i'w wefusau. 

24 Geiriau teg ydynt megis dil 
mêl, yn felus i'r enaid, ac yn iachus 
i'r esgyrn. 

25 "Mae ffordd a dybir ei bod 
yn uniawn y'ngolwg dyn: ond ei 
diwedd 4w ffyrdd marwolaeth. 

26 9* Y neb a lafurio, a lafuria 
iddo ei hun: canys ei enau 'ai 
gofyn ganddo. 

o7 U 2 *i'r fall sydd yn cloddio 
drwg: ac ar ei wefusau 7 erys fel 
tân poeth. 

28 ? Dyn cyndyn a_ bair ymryson: 
“ar hustyngwr a neilldua dywys- 
ogion. 

29 Gwr traws *a huda ei gym- 

mydog, ac ai tywys i'r ffordd nid 
«ww dda. 

30 Efe a gau ei lygaid i in 
chymmyg trawsedd ; gan symm 
ei wefusau y dwg efe ddrwg i Un 


n pen. 19. 
12, a 20. 2, 

o W 19; 
12. 

P Jeb 29, 28, 

| Zech, 10. 1, 

G'pen. 6, 11, 
19, 

r pen. Ty. a 


gwrthwyneb feiau. 


Cyn 
cC RIS ST 
Cylch 
1000. 





NC 

bwi sau. 

Ì pen. 25, 5, 
a 29, 14. 


m pen, 1 in 


tpen.13,. 14, 
al4.217, 


u pen. 14, 
12, 


6 Heb. En- 


ymostwng 
iddo. 

€ Heh, î 
Delial. 
VJpen, 6.1 
1o. al. TT 
«“ 26. 21. 

ih AS), Ad 
zpen. 17, 9. 
a pen. 1, 10, 
&c, 





oRTS ât 
Cylch 





| 
E 20, 


b pen. 10. 5. 
a l9. 26. 


d pen. 14, 
ôl. 

e Job 91, 
29. 


tPs.197.8. 
(my Job, 


$ Heb. 
wefus 
rhag- 
oriaeth, 


& nen. 18, 
16, a 134 6. 


EE 10. 


4 Nen, peri. 
ì pen. 16. 
28. 





9 caredig- 
ion. 





| LEOL M2. 
iN ì These. D. 


1 “nk o. O. 
6 Heb, 


dyfroedd, | 


m pen, 20, 2. 
n Exod, 29. 
Tf 


nen,?4.24.| 
Es, 5. 23. 


WW, 


Rhinweddau moesol, a'u 


k Hos. 19, 8. 





31 PCoron anrhydeddus gyw pen- 


yd os bydd mewn ffordd cyf- 


iawnder. 

32 Gwell yw y dïog i ddigofaint 
na'r cadarn; a'r neb a reola ei yspryd 
ei hun, na'r hwn a ennillo ddinas. 

33 Y coelbren a fwrir i'r arffed: 
ond oddi wrth yr ARGLWYDD Jy 
mae ei holl lywodraethiad ef. 


PENNOD XVII 
WELL gyw “tammaid sych a 


llonyddwch gyd âc ef, na thŷ 


yn llawn o *aberthau gyd âg ym- 
ryson. 
2 Gwas synhwyrol a feistrola ar 
Pfab gwaradwyddus; ac a. gaiff ran 
o'r etifeddiaeth ym mhlith y brodyr. 
3 “Y tawddlestr sydd i'r arian, a'r 


ffwrn i'r aur: ond yr hwn a brawf 


y calonnau 72U yr ARGLWYDD. 

4 Y dr ygionus a wrendy ar wefus 
anwir: 4r celwyddog a rydd glust 
i dafod drwg. 

5 “Y neb a watwaro y tlawd, sydd 
yn gwar adwyddo ei Wneuthurwr 
ef: *ar neb a ymddigrifo mewn 
cystudd, ni bydd dïeuog. 

6 fUoron yr henafewyr yw eu 
hwyrion: ac anrhydedd y plant 
yw eu tadau. 

7 Anweddaidd gyw i ffol *ymad- 
rodd rhagorol; mwy o lawer i ben- 
defizc wefusau celwyddog. 

8 2Maen gwerthfawr yw anrheg 
y'ngolwg ei pherchennog: pa le 
bynnag y tro, hi a ffynna. 

9 PY neb a guddia bechod, sydd 
yn “ceisio cariad: ond y neb a 
adnewydda fai, sydd yn neillduo 
5 bywysogion. 

10 Um sŵn a ofna y call yn fwy 
na phe baeddid y ffol ganwaith. 

ll Y dyn drwg sydd a'i fryd ar 
derfysg yn unig: a chennad greu- 
lawn a anfonir yn ei erbyn ef. 

12 F Gwell i wr gyfarfod âg arthes 
wedi colli ei chenawon, nag â'r ffol 


| yn ei ffolineb. 


l3Yneb!la dalo ddrwg dros dda, 
[i ymedy drwg ô'i dŷ ef. 

14 Pen y gynnen sydd megis ped 
acorid 5grgao: am hynny "gâd ym- 
aith ymryson cyn ymyrryd arni. 

15 PY neb a gyfiawnhao y dryg- 
lonus, ac a gondemnio y gwirion; 
idd gan yr ARGLWYDD jdynt 

au. 

16 Paham y bydd gwerth yn llaw 

y ffol i berchennogi. doethineb, ac 
dud heb galon ganddo? 


624 


DIARHEBION, XVII. 


17 9Cydymmaith a gâr bob amser: 
a brawd a anwyd erbyn caledi. 
18 PDyn heb “bwyll a dery ei law, 
«c a fachnïa o flaen ei gyfaill. 
19 Y neb sydd hoff ganddo ymsen- 


nu, sydd hoff ganddo bechod; “a'r|, 
hwn sydd yn gwneuthur ei ddrws ì 


yn uchel, sydd yn ceisio niwed. 

20 Y cyndyn ei galon ni chaiff 
ddaioni: ar hwn sydd drofaus yn 
ei dafod, a syrth i ddrwg. 


| 
gwrthwyneb feiau. | 











91 rY neb a genhedlo un ffol, a dyst 


ynnall iddo ei hun dristwch: 
bydd lawen tad yr ynfyd. 

22 *Calon lawen a wna lês 5 /d|: 
meddyginiaeth: ond meddwì trwm 
a sych yr esgyrn. 

23 Yr annuwiol a dder byn rodd o'r 
fynwes, i gam-droi llwybrau barn. 

24 * Doethineb sydd yn wyneb y 


ac ni 


en. 15. 
3.al2 925, 
8 Neu, 
ifeddyg- 
iniaeth. 


Preg.2 2. 4 


deallgar: ond llygaid y ífyliaid sydd| a8. 


y 'nghyrrau y byd. 

25 "Mab ffol a bair ddigllonedd 
i'w dad, a chwerwder ? i'w fam. 

26 Hefyd nid da cospi y cyfiawn, 
na tharo pennaethiaid, pam fydd- 
amt ar yr iawn. 

27 * Gwr synhwyrol a attal ei ym- 
adroddion: « gwr pwyllog sydd 
Z ymarhous ei yspryd. 

28 7 Y ffol, tra tawo, a gyfrifir yn 
ddoeth; a'r neb a gauo ei wefusau, 
yn ddeallus. 


PENNOD XVIII 


NEILLDUOL a gais wrth eî, 
ddeisyfiad et Awn, ac a ym- 

yrra â phob peth. 
2 Y ffol nid hoff ganddo ddeall; 


ond bod i'w galon ei datguddio ei| î 


hun. 

3 Wrth ddyfodiad y drygionus y 
daw dïystyrwch, a chyd â gogan, 
gwaradwydd. 


4 “Geiriau y'ngenau gwr sydd fel |" 10. 


dyfroedd dyfnion ; a ffynnon doeth- 
imeb sydd megis afon yn llifo. 
5 PNid da derbyn wyneb yr an- 


nuwiol, i ddymchwelyd y cyfiawn p 


mewn barn. 

6 Gwefusau y ffol a ânt i mewn i 
gynnen, a'i enau a eilw am ddyrn- 
odiau. 

7 “Genau y flol yw. ei ddinystr, 
a'i wefusau sydd, fagl i'w enaid. 

8 “Geiriau yr hustyngwr sydd 
megis 3 archollion, ac a ddisgynant | 2 
i *gilfachau y bol. 

9 Y neb a fyddo dïog yn ei waith, 
sydd * frawd i'r tr eulgar. 

10 'Tŵr cadarn 44 enw Yn AR- 


u pen. 10, Ì. | 
a. 15, 20. 


9 i 
i'r hon a'i 
hesgorodd, 








x Iago 1.19, 


2 Neu, 

oer, neu, 

odidawg. 
; Job 13. 5, 





: 2 Neu, 
Trwy 
ddeisyfiad 
U cais y 
meillduol, | 
ac yr ym- 
rr â phob | 

doethineb : 

drych 

Judas 19, 





o 


b Lef. 19.15. | 





9 Neu, 
rhaiaar- 
a yd. | 


galou. 
e Hn 2S, 


a» Fa ae 
U a os 
a u 


a 9l. 2. 
alt. mn 





| Rhinweddau mocsol, a'w 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 


$ Heb. 
ddyrchaf- 








6 lIeb, 
adfero aír, 


T7 Nen, 
dwg? 


â pen. 17. 8. 
a 21. 14. 


8 wahana. 


Ek pen, 12. 
l4.a lo.2. 


I Edrych 
Matt. 12. 
97. 


| a Iago2. 3. 


o pen. 17. 
17, 


a pcn. 28, 6. | 


Ce — 


b pon, 14, 
2U. 


Zz lle«b, i wr 
rhoddion, 





GLWYDD: atto y rhed y cyfiawn, ac 
y mae yn * ddïogel. 

11 . Cyfoeth y cyfoethog sydd iddo 
yn ddinas gadarn, ac yn fur uchel, 
yn ei dyb ei hun. 

12 hyn dinystr y balchïa calon 


|gwr; a chyn anrhydedd y bydd 


gostyngeiddrwydd. 


MU ffolineb a chywilydd fydd 
iddo. 

14 Yspryd gwr a gynnal ei glefyd 
ef: ond yspryd cystuddiedig pwy 
a'i “cyfyd? 

15 Calon y pwyllog a berchennoga 
wybodaeth; a chlust y doethion a 
gais wybodaeth. 

16 ! Rhodd dyn a ehanga arno, ac 
a'i dwg ef ger bron pennaethiaid. 

17 Y cyntaf yn ei hawl a dybir et 
Jod yn gyfiawn: ond ei gymmydog 
a ddaw ac a'i chwilia ef. 

18 Y coelbren a wna i gynhennau 
beidio, ac a*athrywyn rhwng cedyrn. 

19 Anhaws yw ennill ewyllys da 
brawd pan ddigier, na dinas gad- 
urn: a hymryson sydd megis 
trosol castell. 

20 EA ffrwyth genau gwr y di- 
wellir ei fol; ac o ffrwyth y gwe- 
fusau y digonir ef. 

21 ìAngau a bywyd sydd ym 
meddiant y tafod : a'r rhai ai hofì- 
ant ef, a fwyttânt ei ffrwyth ef. 

22mY neb sydd yn cael gwraig, 
sydd yn cael peth daionus, ac yn 
cael ffafr gan yr ARGLWYDD. 

23 Y tlawd a ymbil; a'r cyfoethog 
a ettyb " yn erwin. 

24 Y neb y mae iddo gyfeillion, 
cadwed gariad : ac y mae cyfaill a 
lŷn wrthyt yn well na brawd. 


PENNOD XIX. 
'G EE yw y tlawd a rodio yn 
ei uniondeb, na'r traws eì we- 
fusau, ac yntau yn ffol. 

2 Hefyd, bod yr enaid heb wybod- 
aeth, nid yw dda; ar hwn sydd 
brysur e; draed a becha. 

3 Ffolineb dyn a_ ŵyra ei ffordd 
ef: ai galon a ymddigia yn erbyn 
yr ARGLWYDD. 

4 PCyfoeth a chwanega lawer o 


21|gyfeillion: ond y tlawd a ddidolir 
|oddi wrth ei gymmydog. 


5 “Tyst celwyddog ni bydd dïeuog:: 
a lluniwr celwyddau ni ddïango, 

6 1 Llawer a ymbiliant o flaen pen- 
Gen a “phawb sydd gyfaill *i'r 

ael. 


625 


13 Y neb a 9attebo beth cyn et 


DIARHEBION, XIX. 








7 f Holl frodyr y tlawd a'i casânt 


ef: pa faint mwy yr ymbellhâ ei 
gyfeillion oddi wrtho* cr maint a 
* ymnheddo, ni throant atto. 

8 A gaffo *ddoethineb a gâr ei 
enaid: a gadwo ddeall a ennill 
ddaioni. 

9 8Tyst celwyddog ni bydd di- 
cuog; a thraethwr celwyddau a 
ddifethir. 

]JONid gweddaidd i ffol hyfrydwch:: 
anweddeiddiach o lawer "i was ar- 
glwyddiaethu ar bennaethiaid. 

11 *Synwyr dyn a oeda ei ddigof- 
aint ef: a harddwch yw iddo fyned 
dros gamwedd. 

12 “Llid y brenhin sydd megis 
rhuad llew ieuangc: ond ei ffafr ef 
sydd megis gwlith ar laswellt. 

13 ' Mab ffol sydd. orthrymder i'w 


dad: mac ymserth gwraig sydd| 


megis defni parhaus. 

14 Tŷ a chyfoeth gnt etifeddiaeth 
y tadau : ond "lodd yr ARGLWYDD 
yw gwraig bwyllog. 

15 Syrthni a bair drwmgwsg: ac 
9enaid $fwyllodrus a newyna. 

16 P Y neb a gadwo y gorchymyn 


ud Ud * 6 
a geidw ei enaid: a'r neb a esgeul- ! 


usa ei ffyrdd fydd marw. 

17 1Y neb a gymmero drugaredd 
ar y tlawd, sydd yn rhoddi echwyn 
ÌT ARGLWYDD; ai'rodd a dâl efe 
iddo drachefn. 

18 ' Cerydda dy fab tra fyddo go- 
baith; ac nac arbeded dy enaid ef, 
S i'w ddifetha. 

19 Y mawr ei ddig a ddwg gosp- 
edigaeth: canys os íi a'2 gwaredi, 
rhaid i ti *wneuthur hynny dra- 
chefn. 

20 Gwrando gynghor, a. chymmer 
addysg; fel y byddech ddoeth yn 
dy ddiwedd. 

21 “Bwriadau lawer sydd yng 
nghalon dyn: ond cynghor yr AR- 
GLWYDD, hwnnw a saif. 

22 Deisyfiad dyn jw ei drugaredd 
ef: a gwell yw y dyn tlawd nar 
gwr celwyddog. 

23 Ofn yr ARGLWYDD & dywys i 
fywyd: a'r neb y byddo ganddo, a 
erys yn ddiwall, hebi ddrwg ym- 
weled âg ef. 

24 *Y dyn swrth a gudd ei law 
yn et fynwes, ac ni estyn hi at ei 
enau. 

25 “'Taro watwarwr, ar ehud fydd 
gyfrwysach: a phan geryddech y 
deallus, efe a ddeall wybodaeth. 

26 * Mab gwaradwyddus gwarthus 








gwrthwyneb feiau. 


Cyn 


| CRIST 


Cylch 
1000. 
f pen. 14. 
20. 
8 ymbil. 


4 Heb. 
galon. 


E ad. 5. 


h pen. 30. 
AW 
Le 10. 6, 

| mn. 14, 
y. 

5 Nen, 
Cullineb, 


mpen. 21.9, 
HAW A1 UN 


n pen, 18, 
2o, 


o pen. 10, 4. 
a.20, 13. 
a 23. 21, 


98. a 11, 28, 
a AIT 2. 


Matt. 10. 
42,a25.40. 
Cor. 9. 6, 


7 Nen, 
wailh. 

r pen, 13, 
24.2,23.12. 

8 er iddo 
weiddi. 


9 ITeb. 
ychwan- 
€gu. 


UI IR A FED HF DWM HD N—————>—v  ! Y  Ì ss 


8 Job 22. 13, 
Ds, 33,10, 


27.46. 1&, | 
llcb, 6. 17, 


——— 





t pen. 15. 
19.2, 20,12, ; 


u nen, 21. 
11, 


x pen, 17, 
Zìd 


— 


Rhlmnweddau moesol, a'u 


' a anrheithia ei dad, ac a yrr ei fam 


ar grwydr. | 
27 Fy mab, paid â gwrandaw yr 


addysg a bar ŵ 6ê gyfeiliorni oddi 


| yJob 15.16. 
a 20.12,13. 
ao4,7. 


a Wis, 28,7. 
Hos. 4. 11, 


6. 
O 


wel 
o 
| 
y 


Hi) 
1 


[awy 
* 
$ŷ 
co 


c pen, 17. 
14, 
| d pen. 10, â. 


e pen. 18. 4, 


f YE 25. 


Neu, 
haelioni. 


Eg Ps. 112. 2, 
h ad, 26, 


11 Bren. $. 

2 Chron. 6. 
320. 
Job 14. 4. 
Ps. 5l. 5. 
Preg.7.20. 
1Ioan 1.8. 

k Dent, 25. 

3, &c, 
ad. 23. 
pen. ll. 1. 
a l6. ll. 
Mic. 6. 10, 
3 Heb. 





wrth eiriau gwybodaeth. 

28 Tyst *y fall a watwar farn: 
a genau y drygionus a_lwngc an- 
wìredd. 

29 Barn sydd barod i'r gwatwar- 
wyr, a chleisiau i gefn y ffyliaid. 


PENNOD XX. 


“( “WATWARUS yw gwin, a 

therfysgaidd gyw dïod gadarn : 
pwy bynnag a siommir ynddi, nid 
yw ddoeth. 

2 P Megis rhuad llew ieuangc 14v 
ofn y brenhin: y mae y neb wi 
cyffrô ef i ddigofaint yn pechu 42 
erbyn eì enaid ei hun. 

3 “Anrhydeddus gyw i wr beidio 
âg ymryson: ond pob ffol a fyn 
ymyrraeth. 

4 4Y dïog nìd ardd, o herwydd oer- 
der y gauaf; am hynny y cardotta 
efe y cynhauaf, ac ni chaiff ddim. 

5 “Megis dyfroedd dyfnion gw 
pwyll y'nghalon gwr: etto y gwr 
call a'i tyn allan. 

6 fLlawer dyn a gyhoedda ei 
2 drugarowgrwydd ei hun: ond pwy 
a gaiff wr ffyddlawn * 

7 Y cyfiawn arodia yn ei uniondeb: 
gwŷn eu byd “ei blant ar ei ol ef. 

8 Brenhin yn eistedd ar orsedd 
barn, a wasgar âi lygaid bob drwg. 

9 ! Pwy a ddichon ddywedyd, Mi 
a'lanheais fy nghalon, glân wyf 
oddi wrth fy mhechod ? 

10 E* Amryw bwysau, dc amryw 


fesurau, ffiaidd gan yr ARGLWYDD 


bob un or ddau. 

ll Bachgen a adweinir wrth ei 
waìth, ai pur ai uniawn gyw ei 
waith, 

l2!Y glust yn clywed, a'r llygad 


ephauae | yn gweled, yr ARGLWYDD a wnaeth 


n pen. 3. 15. 
a 


â dlws. 
o pen, 22. 










21. al2Zd lr 


P pen, 9. 17, 


13 "Na châr gysgu, rhag dy fyned 
yn dlawd: agor dy lygaid, fel y'th 
ddiconer â bara. 

14 Drwg, drwg, medd y prynwr: 
ond pan êl o'r neilldu, efe a ym- 
ffrostia. 

15 Y mae aur, a gemmau lawer: 
ond "gwefusau gwybodaeth sydd 
* ddodrefnyn gwerthfawr. 

16 9 Cymmer wisg y gwr a fachnïo 
dros estron; a chymmer wystl 
eanddo dros estrones. 

17 P Melus gan wr fara fwy ffals- 


C26 


DIARHEBION, XX. 


edd: ond o'r diwedd ei enau a len- 
wir â graian. 
18 “Bwriadau a sicrhêir trwy 


gwrthwyneb feiau. 


gynghor; a 'thrwy gynghor dies- |« 


gceulus dos i ryfela. 

19 *Y neb a fyddo athrodwr a 
ddatguddia gyfrinach: am hynny 
nac ymyrr âr hwn a * wenhieithio 
â'i wefusau. 

20 *Y neb a felldithio ei dad neu 
ei fam, "ei êganwyll a_ ddiffoddir 

y tywyllwch du. 

91 * Etifeddiaeth a geir ar frys 
yn y dechreuad; ond ei diwedd 
ni fendithir, 


22 7Na ddywed, Mi a dalaf ddrwg: JJ 


disgwyl wrth yr ARGLWYDD, ac efe 
a'th achub. 


23 “Ffiaidd gan yr ARGLWYDD 


amryw bwysau; a chlorian twyll- 
odrus nid yw dda. 

24 “Oddi wrth yr ARGLWYDD 
mae cerddediad gwr: ond beth a 
ddeall dyn o'i ffordd ei hun ? 

25 Magl yw i wr lyngcu peth cys- 
segredig; ac wedi addunedu, ym- 
ofyn. 

26 . Brenhin doeth a wasgar yr an- 
nuwiol, ac a dry yr olwyn arnynt. 

27 “TCanwyll yr ARGLWYDD gyw 
yspryd dyn, yn chwilio holl gell- 
oedd y bol. 

28 “Trugaredd a ffyddlondeb a 
gadwant y brenhin; a'i orseddfa a 
gadarnhêir trwy drugaredd. 

29 Gogoniant gwŷr ieuaingc 4w 
eu nerth; a *harddwch henafgwyr 
yw gwallt gwŷn. 

30 Cleisiau briw *a lanhâ ddrwg: 
felly y gwna dyrnodiau gelloedd 
y bol. 

PENNOD XXI. 


EL afonydd o ddwfr y mae 

calon y brenhin yn llaw yr 
ARGLWYDD: efe ai try hi lle y 
mynno. 

2 “Pob ffordd gwr sydd uniawn 
yn eì olwg ei hun: ond yr AR- 
GLWYDD a bwysa y calonnau. 

3 PGwneuthur cyfiawnder a barn 
sydd well gan yr ARGLWYDD nag 
aberth. 

4 “Uchder golwg, a balchder calon, 
2 ac âr yr annuwiol, sydd bechod. 

5 Bwriadau y dïesgeulus sydd 
at helaethrwydd yn unig: ond *yr 
eiddo pob prysur at eisieu yn unig. 


r Luc 14, 31. 
s pen, 1l, 
3. 


5 Neu, 
ddeno, 

* Exod. 21, 
Lef. 20, 9 


Matt. 15. 4, 
u pon. 24, 
O. 


a Ps, 37. 23. 
pen. 16. 9. 
Jer. 10, 23, 


b Ps, 101. 5, 
&c. 
ad. 8. 

cal Gcr, 2 
lu 


7 Neu, 
Lamp. 


dPs.lôOl.l, 
pen, 29, 11, 


e Hyr 16. 


8 Heb. sycd 
J' edd Jg- 
iniaeth 4. 


a pen, lC, 2, 


b1 Sam. 15. 
DO 
Pa,50!8, 
Es, l, ll, 
&c. 

Hos. 6. 6. 
ML 6.7, 


c pen. 6. 17, 
2 Neu, 
a lamp. 
8 pen. 10, â, 
a l3ô.4. 


8 bwriadau 
U] $ cc 


6 “Trysorau a gasgler â thafod cel- | se, & 


wyddog, a chwelir megis gwagedd 


e pen. 10, 2, 
al3.li. 


gan y neb sydd yn ceisio angau. 





Rlunweddou moesol, a'u 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1000. 

4 Heb. 
llifia, neu, 
ymdeithia 
gyd 
hwynt. 

fad. 19, 
pen. 19. 15. 
a.25. 24. 

a 27.10. 

5 Heb. 
cyfeillach. 

£ Iago 4. 5. 





h pen, 12. 
25. 


i Matt. 18, 
90, &c. 


3 


k pen. 17.8, 
23, a 18. 16. 


6 Neu, 
lawenydd, 

1 pen. ll. $. 
Eos. 43. 2. 


mad. 9. 

7 Heb. 
yn nhir yr 
anialwch. 


n Ps. 112, 9, 

open, 15. 9. 

BProg/Ol 
1$, &c, 


8 pen. 12. 
Lo AO. o. 
a ls. 21. 


E— cc“ ue ss . .r.reruepb.. —_—  .  . us... —————c HWLFFORDD ————————— 


9JIIcb, 
gy8agelerder? 


| 





7 Anrhaith yr annuwiola/u*difetha 
hwynt, am iddynt wrthod gwneuth- 
ur barn. 

8 Trofaus a dïeithr yw ffordd dyn: 
ond y pur sydd uniawn ei waith. 

9 fGwell 492 bod mewn congl yn 
nen tŷ, na bod gyd â gwraig anynad 
mewn tŷ > ehang, 

10 &£Enaid yr annuwiol a ddeisyf 
ddrwg : nid grasol yw ei gymmydog 
yn ei olwg ef. 

11 ^Pan gosper gwatwarwr, y bydd 
yr ehud callach : a phan ddysger y 
doeth, efe a dderbyn wybodaeth. 

12 Call y mae y cyfiawn yn ystyr- 
ied am dŷ yr annuwiol: 024 y mae 
Duw yn difetha y rhai annuwiol am 
ew drygioni. 

13 !Y neb a gauo ei glust rhag llef 
y tlawd, a lefain ei hunan, ac nis 
gwrandewir ef. 

]4 FRhodd yn y dirgel a dyrr 
ddigofaint; a gwobr yn y fynwes, 
lid cryf. 

15 Llawen gan y cyfiawn wneuth- 
ur barn: ond dinystr fydd i weith- 
wyr anwiredd. 

16 Dyn yn myned ar gyfeiliorn 
oddi ar ffordd deall, a orphwys yng 
nghynnulleidfa y meirw. 

l7 Y neb a garo *ddifyrrwch, a 
ddaw i dlodi: ar neb a garo win 
ac olew, ni bydd cyfoethog. 

18 !Yr annuwiol a roddir yn iawn 
dros y cyfiawn, a'r troseddwr dros 
yr uniawn. 

19 " Gwell yv aros " yn yr anial- 
wch, na chyd â gwraig anynad ddig- 
llawn. 

20 "Y mae trysor dymunol, ac 
olew, yn nhrigfa y doeth ; ond dyn 
ffol a'u llwngc hwynt. 

21 "Y neb a ddilyno gyfiawnder a 
thrugaredd, a gaiìíf fywyd, cyfiawn- 
der, ac anrhydedd. 

22 PY doeth a ddring ê ddinas y 
cedyrn, ac a fwrw 1 lawr y cadernid 
y mae hi yn hyderu arno. 

23 Un neba eu ei enau Ada 
a geidw ei enaid rhag cyfyngder. 

24 Y balch a'r tY uchel, 
yw enw y gwr a wnelo beth mewn 
digllonedd * balch. 

25 ' Deisyfiad y dïog ailladd: can- 
ys ei ddwylaw a wrthodant weithio: 

26 Yn hyd y dydd y mae yn fawr 
ei awydd: ond *y cyfiawn a rydd, 


s. I ac ni arbed. 


27 “Aberth y rhai annuwiol sydd 


> ffiaidd : pa faint mwy, pan offrym- 


mant mewn ? meddwl drwg € 


627 


DIARHEBION, XXII. 


28 "Tyst celwyddog a ddifethir : 
ond y gwr a wrandawo, a lefara yn 
wastad. 

29 Gwr annuwiol a galeda ei wyn- 
eb: ond yr uniawn a *gyfarwydda 
ei ffordd. 

30 *Nid oes doethineb, na deall, na 
chynghor, yn erbyn yr ARGLWYDD. 

31 7Y march a ddarperir erbyn 
dydd y frwydr: ond “ymwared 
sydd oddi wrth yr ARGLWYDD. 


PENNOD XXII. 


N | WY dymunol yv * enw da na 
chyfoeth lawer; a gwell yw 
ffafr dda nag arian, ac nag aur... 

2 PY tlawd a'r cyfoethog a gyd- 
gyfarfyddant: “yr ARGLWYDD yw 
gwneuthurwr y rhai hyn oll. 

3 1Y call a genfydd y drwg, ac a 
ymgôdd: ond y ffyliaid a ânt rhag- 
ddynt, ac a gospir. 

4 *Gwobr gostyngeiddrwydd ac ofn 
yr ARGLWYDD, yw cyfoeth, ac an- 
rhydedd, a bywyd. 

5 fDrain 4 maglau sydd yn ffordd 
cyndyn : “y neb a gadwo ei enaid, 
fydd bell oddi wrthynt hwy. 

6 Hyfforddia blentyn ym mhen 
ei ffordd; a phan heneiddio nid 
ymedy â hi. 

7 "Y cyfoethog a arglwyddiaetha ar 
y tlawd ; a gwas /ydd yr hwn a gaffo 
fenthyg i'r gwr a roddo fenthyg. 

8 I Y neb a hauo anwiredd a fêd 
flinder; a gwïalen ei ddigofaint * ef | 
a balla. 

9 *3 Yr hael ei lygad a fendithir: 
canys efe a rydd o'i fara i'r tlawd. 

10 !Bwrw allan y gwatwarwr, ar 
gynnen a â allan; ïe, yr ymryson 
ar gwarth a dderfydd. 

ll TY neb a garo lendid calon, 
* gm ras ei wefusau a gaiff y bren- 
hin yn garedig iddo. 

12 Llygaid yr ARGLWYDD a gadw- 
ant wybodaeth ; ac efe a ddinystria 
5 eiriau y troseddwr. 

13 "Medd y dïog, Y mae llew 
allan; fom lleddir y'nghanol yr 
heolydd. 

14 9Ffos ddofn yw genau gwrag- 
edd dïeithr: Py neb y byddo yr AR- 


y 
a 


GLWYDD yn ddig wrtho, a syrth yno. | 


15 Ffolineb sydd yn rhwym yng 
nghalon plentyn; o2&4 “gwïalen cer- 
ydd a'i gyrr ym mhell oddi wrtho. 


16 Y neb a orthrymmo y tlawd er| 


ychwanegu ei gyfoeth, a'r neb a 
roddo i'r cyfoethog, a ddaw i dlodi 
yn ddïammeu. 


gwrthwyneb feiau. 


u pen, 19. o, 

2 N eu, 
ystyria. 

x Jer. 9. 23. 


y Ps. 20, 7. 
A oddl 
z Ps, 2, 8. 


aPreg.7.l, 


bpen.29.12. | 
cpen. 14.31. 


d pen, 14. 16, 
a 47.12. 
ePs.ll2.3. | 


f pen, 15. 19, 


81Ioan 5. 
US: 


h Iago 2, 6. 


1Job 4. 8, 
os. 10, 

2 Heb. y 
derf yd 

am dano, 

k 2 Cor. 9, 6, 

3Heb, Y 
daionus eì 
lygad. 

1 Ps. 101. 5. 





m Ps, 101. 6. 
pen. 16. 13, 
4Neu,ac y j 
sydd â grus 
uneiwe- | 
Jusau. 





5 Neu, 
Jatterion. | 
n pen, 26. 13, | 


open. 2. 16, | 
a.3.a7. 
o. a 29. 27. 

PPregal. | 


g pen, 13. 
ol. a19. 18, 








6 Heb. fol. 


7 Nen, 
obeithia 

uhau. 

r pen. 8. 6. 


&Neu, a'th 
anfonant. 
&Zech.7. 
10. 
t Tob 31.21. 
Ps. 68, 5. 
pên. 23. 11. 
upen. 6. 1, 
all.lb. 
xpen.20.16. 
7 Deut. 19. 


Ma 1N, 


pen, 29. 10. 


an pen. 28.20. 





1 
1o. 
i 9 pen, 3. 5. 


Rhinweddaw moesol, a'u 


i'im. 6. 9, 


17 Gogwydda dy glust, a gwrando 
eiriau y doethion, a gosod dy galon 
ar fy ngwybodaeth. 

18 Canys peth peraidd gyw os cedwi 
hwynt yn dy “galon; cymhwysir 

hwynt hefyd yn dy wefusau. 

19 Fel y byddo dy obaith yn yr 
ARGLWYDD, yr hysbysais i ti hedd- 
yW, " ïe, 1 íi. 

20 Oni ysgrifenais i ti eiriau 'ar- 
dderchog o gynghor a gwybodaeth, 

91 I beri i ti adnabod sicrwydd 
geiriau gwirionedd, fel y gallit atteb 
geiriau y gwirionedd i'r neb *a an- 
fonant attat? 

22 Na yspeilia mo'r tlawd, o her- 
wydd ei /od yn dlawd: ac “na or- 
£hrymma y cystuddiol yn y porth. 

23 Canys “yr ARGLWYDD a ddadleu 
eu dadl hwynt, ac a erthrymma en- 
aid y neb a'u gorthrymmo hwynt. 

24 Na fydd gydymmaith i'r dig- 
llawn; ac na chyd-gerdd â gwr 
|llidiog : 

25 Rhag i ti ddysgu ei lwybrau ef, 
a chael magl i'th enaid. 

26 "Na fydd um o'r rhai a roddant 
eu dwylaw, o'r rhai a fachnïant am 
ddyled. 

27 Oni bydd gennyt ìi dalu, paham 
y *cymmerai efe dy wely oddi tanat? 

28 7? Na symmud mo'r hen derfyn, 
yr hwn a osododd dy dadau. 

29 A welaist ti wr dïesgeulus yn 
ei orchwyl? efe a saif ger bron 


| brenhinoedd, ac ni saif ger bron 


rhai isel-radd. 
PENNOD XXI. 


p^ eisteddych i fwytta gyd â 
thywysog, ystyria yn ddyfal 
beth sydd ger dy fron: 

2 A gosod gyllell ar dy geg, os 
byddi ddyn blysig. 

3 Na ddeisyf ei ddanteithion ef: 
| canys bwyd twyllodrus sd. 

4 “Nac ymflina i ymgyfoethogi: 
bdod heibio dy synwyr dy hun. 

5 A beri di i'th lygaid ehedeg ar 
'y peth nid yw? canys golud yn 
ddiau a gymmer adenydd, ac a 
eheda ymaith megis eryr tu ar 
wybr, 

_ 6 Na fwytta fwyd y drwg ci lyg- 
ad; ac na chwennych mo'i ddan- 
teithion ef. 

7 Canys fel y meddylia yn ei galon, 
felly efe a ddywed wrthyt, Bwytta 
ac ŷf; ai galon heb fod gyd â thi. 

8 Y tammaid a fwytteaist a fwriì i 
fynu, a'th eiriau melus a golli. 


DIARHEBION, XXIII. 





9 “Na lefara lle y clywo y ffol: 


gwrthwyncb feiau. 


Cyn 


a : CRIST 
canys efe a ddïystyra ddoethineb Cylch 


dy eiriau. 
10 Na symmud mo'r hen der- 


fyn ; ac na ddos i feusydd yr am- 
1 


ddifaid: 

ll “Canys eu gwaredwr hwynt 
sydd nerthol; ac a amddiffyn eu 
2 cweryl hwynt yn dy erbyn di. 

12 Gosod dy galon ar addysg, a'th 
glustiau ar eiriau gwybodaeth. 

13 £Na thyn gerydd oddi wrth dy 
blentyn: os curi ef â gwialen, ni 
bydd efe farw. 

14 Cur ef â gwïalen, a thi a achubi 
ei enaid rhag uffern. 

15 Fy mab, “os dy galon di fydd 
doeth, fy nghalon innau a lawen- 
ycha ; 

16 Iê, fy arennau a grychneidiant, 
peu draetho dy wefusau di gyfiawn- 

er. 

17 "Na wŷnfyded dy galon wrth 
bechaduriaid: ond ' avos yn ofn yr 
ARGLWYDD yn hyd y dydd. 

18 “ Canys yn ddïau y mae gwobr; 
ac ni phalla dy ddisgwyliad. 

19 Erglyw, fy mab, a bydd ddoeth; 
a chyfarwydda dy galon yn y ffordd. 

20 'Na fydd ym mysg y rhai sydd 
yn meddwi ar win ; ym mysg y rhai 
glythion ar * gig. 

91 Canys y meddw a'r glwth a 
ddaw i dlodi: a Pchysgu *a bair 
fyned mewn gwisg garpiog. 

22 " Gwrando ar dy dad a'th gen- 
hedlodd: ac na ddïystyra dy fam 
pan heneiddio. 

23 “Pryn y gwir, acna werth; felly 
doethineb, ac addysg, a deall. 

24 »'Tad y cyfiawn a orfoledda yn 
fawr; a'r neb a genhedlo fab doeth, 
a lawenhâ o'i blegid. 

25 Dy dad a'th fam a lawenycha ; 
ar hon a'th ymddâg a orfoledda. 

26 Fy mab, moes i mi dy galon; 
dalied dy lygaid ar fy ffyrdd i. 

27 1Canys ffos ddofn gv puttain : 
a phydew cyfyng yw y ddïeithr. 

28 'Jê6, hi a gynllwyn fel * gwill- 
iad; ac a chwanega bechaduriaid 
ym mysg dynion. 

29 “I bwy y mae gwae? i bwy y 
mae ochain? i bwy y mae cynnen * 
i bwy y mae dadwrdd? aci bwy y 
mae gwelïau heb achos? i bwy *y 
mae llygaid cochion * 

30 Fr neb sydd yn aros wrth y 
gwin: i'r neb sydd yn myned i 
ymofyn am “win cymmysgedig. 

31 Nac edrych ar y gwin pan 





Cn nenn 
—————. cn ._K_ _Ŵ Ŵ..0ŴŴŴ.ŴŴ,55^ÂÂÂÂÂ^ÔÔAôÂAÂAÂ4/Í L"^ôÂÊÊÂÊ_,ÂÂÔAÔ_^Ô^__^_________________________________....r-..mw- y aueeewecr eu mere aer 
4 


p 
eJob 31. 21. 
pen, 
2 cwyn. 


fpen.193. 24, 
a 19, 18. 

a.22.15. 

a29.15,17. 


€pen. 29, 2. 


i pen. 98. 14. 
E pen.24.14. 


ì Es. 5. 22, 
1,uc 21. 34, 
hl huf. 13. 


Eph. 5. 18. 
$ Heb. eu 
cig. 
m pen. 19. 
15. 
4Heb.a 
ddillada «& 
charpiau. 
n pen. l. 8. 


9 pen. £. 5, 
1. 


Pnpen. 10. 1, 
al. 20, 
ad. 15. 


S pen. 22. 14, 


r nen. 7. 12, 
Nen, ant 


6 
ysglyfaeth. 


Bb Es. 5. 11, 
an 


t Gen. 49. 
; FA 


uPs (5. ; 
pen. 9.2. 


s 
TJ 
LM —í O LÍ ua i a a ———————— NR ——— Y ——ps—nh— ss 
JU IT TY ——_— ——_—_— Y ee 
. 


| 
i 
! 









6 Heb. 
y'nghalon. 


xz Edrych 
Dent.29,19, 
Eg, 56. 12, 


b Ps. 10. T. 


€pen.21.22, 

reg. 9. 16. 

2 Heb. gryf- 
hâ nerih. 


dpen.ll.14, 
al5.22 


n 20. 18. 
Luc14.31, 


e Ps. 10, 5. 
pen, 14, 6. 


3 ITeb, yn 
nydd. 


Es. 58, 6,7. 
lIoan 9.16. 


€Jobôd4.1l. 
Ps. 62. 12. 


Rhuf. 2, 6. 
Dat. 22,12. 


5 Heb. î 
daflod dy 
enau. 

h Ps, 19, 10, 


a l19, 103. 
Í pen, 23. 18. 


k Job 5, 19, 
's. 24. 19, 
a 37. 24, 


Rhinweddau moesol, a'u 


fyddo coch, pan ddangoso ei liw 
yn y cwppan, pa» ymgynhyrfo yn 
iawn. 

32 Yn y diwedd efe a frath fel 
sarph, ac a_biga fel neidr, 

33 Dy lygaid a edrychant ar wrag- 
edd dïeithr, a'th galon a draetha 
drawsedd, 

34 Ti a fyddi megis un yn cysgu 
$y'nghanol y môr, ac fel un yn cysgu 
ym mhen yr hwylbren. 

35 Curent fì, meddi, ac ni chlaf- 
ychais; dulient fi, «c nis gwybâm: 
*pan ddeffrôwyf, mi a âf rhagof; 
mi a'i ceisiaf drachefn. 


PENNOD XXIV. 


Jl4;* NIA chenfigenna wrth wŷr an- 


nuwiol; ac na chwennych fod 
d â hwynt: 
- U € nys eu calon a fyfyria 
anrhaith, a'u gwefusau a draetha 
flinder. 

3 Trwy ddoethineb yr adeiledir tŷ, 
a thrwy ddeall y sicrhêir ef: 

4 A thrwy wybodaeth y llenwir y 
celloedd o bob golud gwerthfawr a 
hyfryd. 

5* Gwr doeth sydd nerthol; a cwr 
pwyllog a “chwanega ei nerth. 

6 îCanys trwy gynghor doeth y 
gwnei dy ryfel: a thrwy lawer o 
gynghorwyr y bydd dïogelwch. 

7 “Rhy uchel yw doethineb i ffol ; 
ni egyr efe ei enau yn y porth. 

8 Y neb a fwriada ddrygau, a elwir 
yn ysgeler, 

9 Bwriad y ffol sydd bechod; a 
ffiaidd gan ddynion y gwatwarus. 

10 Os llwfrhêi *mewn amser cyf- 
yngder, * bychan 4 dy nerth. 

11 fGwared y rha4 a lusgir i angau 
a. ymadewit â'r meb sydd barod i'w 
lladd ? 

12 Os dywedi, Wele, ni wyddom ni 
hyn: onid yw pwyswr y calonnau 
yn deall? a'r hwn sydd yn cadw dy 
enaid, oni ŵyr efe? ac oni “thâl efe 


.|Ì bob un yn ol ei weithred? 


13 Fy mab, bwytta fêl; canys da 
yw: ar dil mêl; canys melus yw 
$i'th enau. 

14 hFelly y bydd gwybodaeth 
doethineb i'th enaid: os cei di A4, 
iyn ddïau fe fydd gwobr, a'th obaith 
ni phalla. 

15 Na chynllwyn di, O annuwiol, 
wrth drigfa y cyfiawn; na anrheith- 
ia eì orphwysfa ef. 

16 “Canys seithwaith y syrth y 


cyfiawn, ac efe a gyfyd drachefn: 


629 


DIARHEBION, XXIV. 








ond 'yr annuwiolion a syrthiant 
mewn drygioni, 

l7 "Pan syrthio dy elyn, na la- 
wenycha: a phan dramgwyddo, na 
orfoledded dy galon: 


18 Rhag ir ARGLWYDD weled, a| 2 


bod hynny yn ddrwg yn ei olwg ef, 
ac iddo droi ei ddig oddi wrtho ef 
atlat Ui. 

19 "Nac $ymddigia o herwydd y 
drwg-weithredwyr; na chenfigenna 
wrth yr annuwiolion: 


20 Canys ni bydd gwobr i'r dryg-| £ 


ionus: 9' canwyll yr annuwiolion a 
ddiffoddir, 
21 iy mab, ofna yr ARGLWYDD 


a . A'n 8 . 
ar brenhin, ac nac ymyrr â'r *rhai ! 


anwastad : 

22 Canys yn ddisymmwth y cyfyd 
eu distryw hwy: a phwy a ŵyr eu 
dinystr hwy ill dau? 

23 î Dyma hefyd bethau doeth- 
ion. PNid da derbyn wyneb mewn 
barn. 

24 1Y neb a ddywedo wrth yr 
annuwiol, Cyfiawn ryf; y bobl 


ai melldithiant ef, cenhedloedd a'i| £ 


ílieiddiant ef ; 

25 Ond i'r neb a4 ceryddo, y bydd 
hyfrydwch ; a bendith *dda a ddi- 
gwydd iddynt, 

26 Pawb a gusana wefusau y neb 
a attebo eiriau uniawn. 

27 ' Darpara dy orchwyl oddi allan, 
a dospartha ef i ti yn y maes: ac 
wedi hynny adeilada dy dŷ. 


gwrthwyneb feiau. 





Ps, 35, 15. 
pen. 17. 5, 


nPps,S7.1. 
pen, 25, 17, 
Gal llo 

6 Neu, »m- 
gyfeillacha 

'r drwg, 

c, 

o Job 1S. 5, 
6. a 2.11. 


newidwyr. 


Plef 19.15. 
Deut. 1.17, 
a l6. 19. 


9 Heb. 
daioni. 


r uc 14, 28, 


28 Na fydd dyst heb achos yn|: 


erbyn dy gymmydog: ac na huda 
â'th wefusau, 

29 *Na ddywed, Mi a wnaf iddo ef 
fel y gwnaeth yntau i minnau ; mi 
a dalaf i'r gwr yn ol ei weithred. 

30 Mi a euthum heibio i faes y 
dyn dïog, a heibio i winllan yr ang- 
hall; 

31 Ac wele, codasai drain ar hyd- 
ddo oll; danadl a guddiasai ei 
wyneb ef; a'i fagwyr gerrig a syrth- 
lasai i lawr. 

32 Gwelais hyn, 4 mi a ^ystyriais 
yn ddwys ; edrychais arno, a chym- 
merais addysg. 

33 ! Ychydig gysgu, ychydig hepian, 
ychydig wasgu dwylaw i gysgu : 

34 Felly y daw dy dlodi megis 
ymdeithydd, a'th angen fel gwr 


5 arfog. 


PENNOD XXV. 


1 Addysg ynghylch brenhinoedd, 8 a gochel 
achosion ï ymrafaelio, 


5spen, £0, 22, 
Tatt. 5. 39, 
Rhur. 12, 
11, 10, 


2 Heb. 
osodaîs fy 
nghalon. 


t pen. 6. 9, 
&c, 


3 ITeb. 
(arian. 








Amryw addysgiadau 


c mg YMA hefyd ddïarhebion Solo- 
Cylch mon, y rhai a “gasglodd gwŷr 


100. Fr Or brenhin Judah, 





MO 2 “Anrhydedd Duw gyw dircelu 
peth: ond anrhydedd brenhin yw 
Hhuf.IL | Chwilio peth allan. 


| 3 Y nefoedd am uchder, y ddaear 
am ddyfnder, a chalon br enhinoedd, 
'ni ellir eu chwilio. 
4 Tyn yr ammhuredd oddi wrth 
yr arian, a daw i'r gôf-arian lestr. 
bpen.20.8.| 5 P'Tyn yr annuwiol o olwg y 
brenhin, a'i orseddfa ef a gadarn- 
hêir trwy gyfiawnder, 
guct48, 6 “Nac ymogonedda ger bron y 
' _ibrenhin; ac na saf yn lle gwŷr 
|mawr: 

7 Canys gwell i ti ddywedyd wrth- 
yt, Tyred yma i fynu, na'th fwrw 
yn îs ger bron pendefig yr hwn a 
welodd dy lygaid. 

8 Na ddos allan i gynhennu ar 
frys: rhag 2 wypech beth a wnel- 
ych yn el diwedd, wedi dy gywil- 
yddio g can dy gymmydog. 

4Math525.| 9 4 Ymr esymma â'th gymmydog eî 


hun: ond na ddatguddia gyfrinach 
“rn | ì V ar all: 

10 Rhag i'r neb a fyddo yn gwran- 
daw ddwyn gwarth arnat ti; ac i'th 
gywily dd na thro ymaith. 

epen.18.23... 1] “Gair a ddyweder *mewn am- 

aH | ser sydd megis afalau aur mewn 

Web ar ei | gwaith arian cerfiedig. 

12 Ceryddwr doeth i'r glust a 

wrandawo, sydd fel anwyl-dlws eur- 
aid, a a gwisg o aur rhagorol. 

tpen. 13,17. | ' Megis oerder eira yn amser 
(eynhann, yw cennad ffyddlawn i'r 
rhei a'i gyrrant: canys efe a lawen- 
ycha enaid ei feistriaid. 

spen.20.6.|. 14 6Y neb a ymffrostio o achos gau 

bJudas12. rodd, sydd gyfjeybi h gymmylanu a 
| gwynt heb wlaw. 

'Gen.32.4,| ]5 'Trwy bir-ymaros y boddlonir 

Tîm. 2 pendefig: a thafod esmwyth a dyrr 





pen. 15. I. | AS& wyn. 

aM 16 Pan gaffech fêl, Fbwytta a'th 
wasanaetho: rhag w 'edi dy lenwi o 
hono, i ti ei chwydu ef. 

A LU ; Cadw dy droed allan o dŷ dy 

dy droed yn. gy mmydog : : rhag iddo *flino arnat, 

6Heb.gad ath gasâu, 

m.12.3 | l18!Y neb a ddygo gam- dystiolaeth 

yn erbyn eu mmydog, sydd megis 
gordd, a chleddyf, a saeth lem. 

19 Hyder ar ffalswr yn nydd cyf- 
yngder, sydd megis dant wedi ei 
dorri, a throed wedi tyrfu. 

20 Fel yr hwn a ddygo ymaith 
wisg yn amser oerfel, ac /el finegr 


6 Neu, Bid 





DIARHEBION, XXV. 





o ciddo Solomon, 


ar nitr, felly y mae yr hwn sydd yn 

canu caniadau i galon drist, Cylclt 
21 " Os dy elyn a newyna, portha| _"*09. 

ef â bara ; ac os sycheda, dod iddo | ms od. 23, 











ddïod i'w 'hyfed: Matt, 5.44. 

22 Canys marwor a bentyrri ar ei| 2 a'r 15 
ben ef; a'r ARGLWYDD a dâl i ti. 

Dn Gwynt y gogledd "a yrr y EU H a 
gwlaw ymaith : felly y gyrr *wyneb- | esgor ar y 
pryd digllawn dafod athrodgar. UR tafod 

24 Gwell yw trigo mewn congl yn a 


nen tŷ, na chyd â 

mewn tŷ ehang. 
25 Fel dyfroedd oerion i enaid 

sychedig, yw newyddion da o wlad 


gwraig enynad a pen. 19. 18. 


26 Gwr cyfiawn wedi syrthio i 
lawr ger bron y drygionus, sydd 
megis ffynnon wedi eì chymmysgu 
â gofer budr, 

2/ PNid da bwytta llawer o fêl: ac ,Pad.10. 
felly chwilio eu hanrhydedd, mid 
anrhydedd gw. 

gn y nab ni byddo ganddo attal |1pen.16.92. 
ar ei yspryd eì hun, sydd megis 
dinas ddrylliog heb gaer. 


PENNOD XXVI 


1 ON Og ynghylch ynfydion, 1 a rhai segur- 

llyd; YW ac ynghylch dynion cynhennus, tra- 

fj erthus. 
N Í EGIS ôd yr haf, neu “wlaw y 5m! 

cynhauaf, felly 'nid cymmwys 

i'r ffol anrhydedd. 
2 Fel yr aderyn wrth grwydro, a'r 
wennol wrth ehedeg, felly y felldith 
ddïachos ni ddaw. 

3 Ffrewyll i farch, Pffrwyn i asyn, Pe 52.9. 
a “gwïalen i gefn yr ynfyd. Si 

4 Na atteb ynfyd yn ol ei ynfyd-, 
rwydd; rhag dy fod yn gyffelyb 
iddo. 

5 Atteb yr ynfyd yn ol ei ynfyd- 
rwydd; rhag iddo fod yn ddoeth 
yn ei olwg ei hun. 

6 Y neb a yrro negesau gyd âg 
un anghall, a dyrr ymaith y traed, 
ac a _$ŷf 2 golled. 

7 Nid gogyhyd esgeiriau y cloff: 
felly dammeg y'ngenau ffyliaid. 

9 Fel un *yn rhwymo carreg mewn Ne En 
tafl; felly y gwna y neb a anrhyd- | gwerthfwr 
eddo ffol. edd gerrig. Y 

9 Fel draen yn myned i law dyn 
meddw; felly 4y ;ma«e dïareb yngen- *Neu 
au yr anghall. a gyth- 

10 “Y Duw mawr yr hwn a luniodd | taub, cc 
bob peth, sydd yn gobrwyo y ffol, colly 
ac yn talu i'r troseddwyr. Jo 

11 “Megis y mae y ci yn dychwelyd | «2 Petr 2. 
at el chwydfa ; Jelly y mae y íîol Fen ad- 
yn 0 dychwelyd at ei ffolineb. ub 


a Cês. 

























Cyn 
CRIST 
Cylch 
100. 


e pen. 29, 
20. 





mon 2A 


£ pen, 19, 
24. 


6 Neu, 
ymddigio 
mewn cyn 


| 1Hepb. 
wreichion. 


i pen. 15. 
18. a, 20, 22. 


| k pen, 18. 8, 


2 Neu, 
ad weiaîr. 


2 Heb. 
wnelo n 
leferydd yn 
hawddgar. 


|4 Neu, Yn 
| y dirgel. 


WPpa. 1. 15, 
16. 5,9, 15. 
a lO, 2, 

a 57. 6. 
en. 28. 10, 
reg. 10. 8, 


alago4.13 
&c, 





| a, gasglwyd gan 


men ni, &c., 


12 * A weli di wr doeth yn ei olwg 
ei hun? zwell 41v y gobaith am ffol 
nag am hwnnw. 

13 f Y mae llew mawr ar y ffordd, 
medd y dïog, y mae llew yn yr 
heolydd. 

14 Fel y drws yn troi ar ei golyn, 
felly 4 0 y dïog yn ei wely. 

15 &Y dïog a guddia ei law yn e 
fynwes; blin ganddo ei hestyn at 
ei enau drachefn. 

16 Doethach gw y dïog yn ei 
olwg ei hun, na seithwyr yn ad- 
rodd rheswm. 

l7 Y neb wrth fyned heibio a 
$ymyrro â chynnen ni pAherthyn 
iddo, sydd megis un yn cymmeryd 
ci erbyn ei glustiau, 

18 Fel dyn gwallgofus a daflo 
7 bentewynion fân, saethau, ac ar/f- 
a marwolaeth ; i 

19 Felly y ;ae y gwr a dwyllo 
ei gymmydog, ac a ddywed, Onid 
cellwair yr ydwyf? 

20 Megis *pan ddarfyddo y coed, y 
diffydd y tân: felly *pryd na byddo 
athrodwr, * derfydd y gynnen. 

21 ií Fel glo ì'r marwor, a choed i'r 
tân; felly y 9;»41ae gwr cynhennus ì 
ennyn cynnen. 

22 EGeiriau yr athrodwr sydd 
megis archollion, a hwy a ddisgyn- 
nant i gelloedd y bol. 

23 Fel sorod arian wedi eu bwrw 
dros ddryll o lestr pridd ; felly y mae 
gwefusau poeth, a chalon ddrwg. 

24 Y digasog a “ragrithia â'i we- 
fusau, ac yn ei galon yn bwriadu 
twyll : 

25 Pan * ddywedo efe yn dêg, na 
ymddirìed iddo: canys gj mae saith 
ffieidd-dra yn ei galon ef. 

26 *Trwy gyfrwysder y cuddir 
digasedd: ond ei ddrygioni a ddat- 
guddir yn y gynnulleidfa. 

27 !Y neb a gloddio bydew, a 
syrth ynddo; ar neb a dreiglo 
garreg, atto y dychwel. 

28 Y tafod celwyddog a gasâ y 
neb a gystuddio efe; ar genau 
gwenhieithus a wna ddinystr. 


PENNOD XXVII. 


1 Ynghylch serch arnom eîn hunain. 5 Am 
wir gariad. 11 Gofalu am ochel rhwystraw 
23 a gofalu dros dŷ a thylwyth. 


a AC ymffrostia or dydd y 
fory: canys ni wyddost beth 

a ddigwydd mewn diwrnod. 
2 Canmoled arall dydi, ac nid dy 
enau dy hun; estron, ac nid dy 


wefusau dy hunan. 


eol 


DIARHEBION, XXVII. 





3 Trom 4 y garreg, a phwysfawr 
yw y tywod: ond digofaint y ffol 
sydd drymmach na hwy ill dau. 

4 Creulawn gw llid, fel llif-ddwfr 
yw digofaint; a phwy a ddichon 
sefyll o flaen * cenfigen * 

5 Gwell yw cerydd cyhoedd na 
chariad cuddiedig. 

6 PFfyddlawn yw archollion y 
caredig: ond cusanau y digasog 
ydynt * dwyllodrus. 

7 *Y dyn llawn a fathra y dil 
mêl: ond “i'r newynog pob peth 
chwerw sydd felus, 

8 Gwr yn ymdaith o'i le ei hun, 
sydd debyg i aderyn yn cilio o'i nyth. 

9 Olew ac arogl-darth a lawenycha 
y galon ; felly y gwna mwynder cyf- 
aill êrwy gynghor * ffyddlawn. 

l0 Nac ymado âth gydymmaith 
dy hun, a chydymmaith dy dad; ac 
na ddos i dŷ dy frawd yn amser dy 
orthrymder: canys *gwell 4yw cym- 
mydog yn agos na brawd ym mhell. 

ll “bydd ddoeth, fy mab, a lla- 


wŷr Hezeciah. 









pen, 6. 4, | 
b Ps. 141. 5. 


3 Neu, daer, 
neu, ami. 

î Heb. Yr 
enaid. 

c Job 6.7. 





5Jleb. Yr 
enaid. 


Edry 
pen, 19.7; 
e pen. 10. 1. 

a 23. 24. 


wenycha fy nghalon; ffel y gallwyf |,125.2b. 


atteb i'r neb a'm gwaradwyddo. 

12 SY call a wêl y drwg yn dyfod, 
ac a ymgâdd : ond yr anghall a ânt 
rhagddynt, ac a gospir. 

18 '^Cymmer wisg yr hwn a fach- 


nïo dros y dïeithr; a chymmer wystl | 2 


ganddo dros y ddïeithr. 

l4 Y neb a fendithio ei gydym- 
maith â llef uchel y bore pan gyf- 
odo, cyfrifir 447» yn felldith iddo. 

15 !Defni parhaus ar ddiwrnod 
gwlawog, a gwraig anynad, cyffelyb 
ydynt. 

l6 Y mae yr hwn aì cuddio hi, 
megis yn cuddio y gwynt, ac olew 
ei ddeheulaw, yv Awn a ymddengys. 

l7 Haiarn a hoga haiarn: felly 
gwr a hoga wyneb ei gyfaill. 

18 F Y neb a gadwo ci ffigysbren, 
a fwytty o'i ffrwyth ef; ar neb a 
wasanaetho ei feistr, a ddaw i an- 
rhydedd. 

19 Megis mewn dwfr y mae wyn- 
eb vym atteb ì wyneb: felly y mae 
calon dyn i ddyn. 

20 !'Ni lenwir uffern na distryw: 
felly "ni lenwir llygaid dyn. 

21 " Fel y tawddlestr i'r arian, a'r 
ffwrnes i'r aur: felly y mae gwr 
i'w glod. 

22 Er i ti bwyo ffol mewn morter 
â phestl ym mblith gwenith; eíto 
nid ymedy ei ffolineb âg ef. 

23 Edrych yn ddyfal ar dy anifeil- 
iaid, a * gofala am dy braidd. 


£ pen. 22.3, 


h Edrych 
Exod. 22, 


pen. 20.16. | 


Í pen. 19, 
13. 


k 1Cor.9,7, 


1 pc 90, 
Je 
Hab. 2. 5, 
m Preg, 1.8. 
ao. 
n pen, 17. . 


6 Heb. 
gosod dy 
galon «r 
dy braidd, 








Ynghylch annwwioldeb, 





i 8 Heb. 


a Lef. 26, 
17, 36, 
Pas. 59. 5, 


2 Neu, 
(rwy wŷr 
pwyllog, 

( 


3 Neu, por- 
hâni hwy. 


& Heb. a heb 
luniaeth. 

b Pa, 10. â. 
a49. 18. 


92, 


ce] Cor. 2. 
15 





8 pen, 29, 3. 


5 Neu, 
a bortho 
loddestwyr. 


f Job 27. 16, 
Hf 

ên, 13. 22, 

reg. 2. 26, 





€ Ps. 66. 18, 
| al09.7. 
| pen. 15.8. 
| 
| 


| h en 26, 


| 
| 
íf ad, 28. 
pen. 11. 10, 
a 29. 2, 
Preg. 10. 6. 







A. 
Es. 66. 2, 5. 


_ 24 Canys " cyfoeth ni phery byth : 
ac a bery y goron o genhedlaeth i 
genhedlaeth ? 

25 Y gwair a flaen-dardda, a'r 
glaswellt a ymddengys, a llysiau y 
mynyddoedd a gesglir. 

26 Yr ŵyn a'th ddillada, ac o'r 
geifr y cc werth tir. 

27 Hefyd tŷ a gei ddigon o laeth 
geifr yn fwyd i ti, yn fwyd ith 
dylwyth, ac gym “gynhaliaeth i'th 
langcesau. 


PENNOD XXVIII. 
Aihrawiaelhau cyffredinol, ynghylch. annuwiol- 


deb, a duwiol burdeb. 
R “annuwiol a ffy heb neb yn 
ei erlid: ond y rhai cyfiawn 
sydd hŷf megis llew. 

9 O herwydd camwedd gwlad, aml 
Jydd ei phennaethiaid: ond “lle y 
byddo gwr pwyllog synhwyrol, y 
$ pery hi yn hir. 

3 Gwr tlawd yn gorthrymmu tlod- 
ìon, sydd, debyg * lif-ddwfr * yr hwn 
ni âd luniaeth. 

4 PY rhai a ymadawant â'r gyf- 
raith, a ganmolant yr annuwiol: 
ond y neb a gadwant y gyfraith, 
a ymladd â hwynt. 

5 Dynion annuwiol ni ddeallant 
farn: ond “y neb a geisiant yr AR- 
GLWYDD, a ddeallant bob peth. 

6 Gwell yw y tlawd a rodio yn 
ei uniondeb, nar traws ei ffyrdd, 
er ei fod yn gyfoethog. 

7 *Y neb a gadwo y gyfraith, 
sydd fab deallus: ond y neb a 
fyddo cydymmaith i loddestwyr, 
a gywilyddia ei dad. 

8 fY neb a chwanego ei gyfoeth 
trwy usuriaeth ac occraeth, sydd 
yn casglu i'r neb a fydd trugarog 
wrth y tlawd. 

9 8Y neb a dry ei glust ymaith 
rhag gwrandaw y gyfraith, fydd 
ffiaidd ei weddi hefyd. 

1I0 PY neb a ddeno y cyfiawn i 
ffordd ddrwg, a syrth yn ei bydew 
ei hun: ond y cyfiawn a feddianna 
ddaioni. 

ll Gwr cyfoethog sydd ddoeth 
yn ei olwg ei hun: ond y tlawd 
deallus a'i chwilia ef allan. 

12 ìPan îyddo llawen y cyfiawn, 
y mae anrhydedd mawr: ond pan 
ddyrchafer yr annuwiolion, y chwil- 
ir am dd 

13 EY neb a guddio ei bechodau, 
ni lwydda: ond y neb a'u haddefo, 
ac a'u gadawo, a gaiff drugaredd. 

14 Gwŷn ei fyd y dyn !a ofno yn 





DIARHEBION, XXVIII. 


wastadol: ond "y neb a galedo ei 
galon, a ddigwydda i ddrwg. 

15 Fel y llew rhuadus, a'r arth 
wangcus, yw llywydd annuwiol i 
bobl dlodion. Ael 

16 Pennadur heb ddeall sydd yn 
fawr ei drawsedd: ond y neb a gasao 
gybydd-dra, a estyn ei ddyddiau. 

17 "Dyn a wnelo drawsedd i waed 





a duwiol burdeb. 





Cyn 
CRIST 





neb, a ffy I'r pwll; nac attalied|! 


neb ef, 

18 9Y neb a rodio yn uniawn, a 
waredir: ond Py neb a fyddo traws 
ei ffyrdd, a syrth ar unwaith. 


19 1 Y neb a lafurio ei dir, a ddi-|*p 


gonir o fara: ond y neb a ganlyno 
ofer-wfr, a gaiff ddigon o dlodi. 

20 Gwr ffyddlawn a fydd aml ei 
fendithion: ond ” y neb a brysuro i 
fod yn gyfoethog, ni bydd digerydd. 

21 “Nid da derbyn wyneb: canys 
*y cyfryw wr am dammaid o fara 
a wna gam. 

22 "Gwr drwg ei lygad a brysura 
i ymgyfoethogi: ond bychan y gŵyr 
efe y daw tlodi arno. 

93 *Y neb a geryddo ddyn, a 
gaiff yn y diwedd fwy o ffafr na'r 
neb a draetho weniaith â'i dafod. 

24 Y neb a yspeilio eì dad neu 
ei fam, ac a ddywed, Nid yw hyn 
gamwedd, sydd gymhar i ddin- 
ystriwr. 

25 “Gwr uchel ei feddwl a ennyn 
gynnen: ond y neb a ymddiriedo 
yn yr ARGLWYDD, a wneir yn fras. 

26 Y neb a ymddiriedo yn ei gal- 
on ei hun, sydd ffol: ond y neb a 
rodio yn bwyllog, a achubir. 

27 4Y neb a roddo i'r tlawd, ni 
bydd angen arno: ond y neb a 
guddio ei lygaid, a gaiff lawer o 
felldithion. 

28 PPan ddyrchafer yr annuwiol, 
cdynion a ymguddia: ond wedi 
darfod am danynt, yr amlhêir y 
cyfiawn. 

PENNOD XXIX. 


1 Addysg ynghylch llywodraeth gyffredinol, 15 
a neillduol. 22 Ynghylch Uid, balchder, llad- 
rad, llyfrder, ac anŵreidd-dra, a llygredig- 
aelh swyddogion. 


x pen, 27. 6. 


7 pen. 1S, 9, i 


z pen, 13. 
10, 


s Deut, 15, 

T, &c, 

pen, 19, 17. |. 
a 22.9, 


b ad, 12, 
pen, 29, 2, 
c Job 21. 4, 


4 WR, *a. gerydder yn fynych ac |? Heb 


a galeda e4 warr, a ddryllir yn 
ddisymmwth, fel na byddo meddyg- 
iniaeth. 

2 a Pan amlhâer y cyfiawn, y bobl 
a lawenychant: ond pan fyddo yr 
annuwiol yn llywodraethu, y bobl 
a ocheneidia. 

3 PGwr a garo ddoethineb a lawen- 


2 Heb. 
ceryddon. 


a pen. 11. 
10.a 28. 12, 


Preg. 10. 5, 


b pen. 10. 1, 
a 15. 20, 





Am lywodraeth gyffredinol. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
T00. 

cpen. Db. 9 
10. a6. 26. 
a 2S.T. 
Luc 15. 13, 

$ Heb. gwr 
anrhegion. 


â Job 29, 16, 


ê pen. ll. 
11. 


4 Heb. 
losgant. 


ycha ei dad: ond *y neb a fyddo 
gyfaill i butteiniaid, a ddifa ei ddâ. 

4 Brenhin trwy farn a gadarnhâ 
y wlad : ond * y neb a garo anrheg- 
ion, a'i dinystria hi. 

5 Y gwr a ddywedo weniaith wrth 
ei gymmydog, sydd yn taenu rhwyd 
i'w draed ef. 

6 Y'nghamwedd dyn drwg y mae 
magl: ond y cyfiawn a gân ac a 
fydd lawen. 

7 1Y cyfiawn a ystyria fatter y 
tlodion: o»d yr annuwiol ni ofala 
am e4 wybod. 

8 “Dynion gwatwarus a *faglant 
ddinas: ond y doethion a droant 
ymaith ddigofaint. 

9 Os gwr doeth a ymryson â dyn 
ffol, pa un bynnag a wnel ai digio 
ai chwerthin, etto ni bydd llonydd- 
wch. 

10 Gwŷr gwaedlyd a gasânt yr 
uniawn: ond yr uniawn a gais ei 
enaid ef. 

11 fY ffol a dywallt ei holl feddwl: 


'Tond gwr doeth a'i hattal hyd yn ol. 


occrwr. 


h pen. 20, 
28. a. 25. 5. 


iad, 17. 


k pen. l0. 1, 
a17,21,25. 


1 Ps. 97. 36, 
a, 58. 10, 


a 22, 15. 
a23,13, 14. 


nl Sam, 
Gal, 
Amos $. 
11, 12. 

6 Neu, 
y noelhir 
y bobl. 

o Ioan 13. 


Iago l.25. 


Neu, 
fatterion î 
P pen, 26, 
12, 


a 
Luc 14. 11, 
a.l8. l4, 
Iazo 4.06, 


12 Os llywydd a wrendy ar gel- 
wydd, ei holl weision fyddant an- 
nuwiol. 

13 “Y tlawd ar “twyllodrus a 
gyd-gyfarfyddant; ar ARGLWYDD 
a lewyrcha eu llygaid hwy ill dau. 

14 .Y brenhin a farno y tlodion yn 
ffyddlawn, ei orsedd a sicrhêir byth. 

15 MY wïalen a cherydd a rydd 
ddoethineb: ond Fmab a gaffo & 
rwysg et hun, a gywilyddia ei fam. 

16 Pan amlhao y rhai annuwiol, 
yr amlhâ camwedd: ond 'y rhai 
cyfiawn, a welant eu cwymp hwy. 

17 “ Oerydda dy fab, ac efe a bair 


i fi lonyddwch; ac a bair hyfryd- 


wch i'th enaid. 

18 "Lle ni byddo gweledigaeth, 
6methu a wna y bobl: ond *y neb 
a gadwo y gyfraith, gwŷn ei fyd ef. 

19 Ni chymmer gwas addysg ar 
eiriau: canys er ei fod yn deall, 
etto nid eítyb. 

20 A weli di ddyn prysur yn ei 
Teiriau? Pgwell yw y gobaith am 
y ffol nag am dano ef. 

21 Y neb a ddygo ei was i fynu 
yn foethus o'i febyd, o'r diwedd efe 
a, fydd fel mab iddo. 

22 1Gwr digllawn a ennyn gynnen; 


'Ja'r llidiog sydd aml ei gamwedd. 


23 ' Balchder dyn a'i gostwng ef: 
ond y gostyngedig o yspryd a gyn- 
nal anrhydedd. 


ì Petr5.5.| 24 Y neb a fo cyfrannog â lleidr, 


£33 


DIARHEBION, XXX. 


a gasâ ei enaid ei hun: efe a wren- 
dy ar felldith, ac nis mynega. 

25 Ofn dyn sydd yn dwyn magl: 
ond y neb a ymddiriedo yn yr AR- 
GLWYDD a ddyrchefir. 

26 “Llawer a ymgeisiant âg wyn- 
eb y llywydd: ond oddi wrth yr 
ARGLWYDD Jy mae barn pob dyn. 

27 Ffiaidd gan y cyfiawn wr ang- 
hyfiawn: a ffiaidd gan yr annuwiol 
wr uniawn ei ffordd. 


PENNOD XXX. 

1 Oyffes Agur o'i fydd. T Dau bwngc eî weddi 
ef. 10 Na ddylid gwneuthur cam â'r rhaî 
gwaelaf. 11 Pedair cenhedlaeth ddrygionus. 
15 Pedwar peth mi ellir eu digoni. W Na 
ddyd dïystyrw tad a mam. 19 Pedwar 
pelh. anhawdd eu gwybod. 21 Pedwar peth 
nŵ ellir eu dïoddef. 24 Pedwar peth doeth 
dros ben. 29 Pedwar peth mawrfrydig. 92 
Rhaid yw achub blaen digofaînt. 


EIRIAU Agur mab Jaceh, sef 

2y brophwydoliaeth: y gwr a 
lefarodd wrth Ifhiel, wrth Ithiel, 
meddaf, ac Ucal. 

2 Yn wir yr ydwyf yn ffolach na 
neb, ac nid oes deall dyn gennyf. 

3 Ni ddysgais ddoethineb, ac nid 
oes gennyf wybodaeth y sanctaidd. 

4 PPwy a esgynodd i'r nefoedd, 
neu a ddisgynodd? “pwy a gasglodd 
y gwynt yn ei ddyrnau? pwy a 
rwymodd y dyfroedd mewn dilledyn? 
pwy a gadarnhaodd holl derfynau 
y ddaear? beth yw ei enw ef, a 
pheth y4 enw ei fab, os gwyddost? 

5 Holl air Duw sydd “bur: 
“tarian yw efe i'r neb a ymddir- 
iedant ynddo. 

6fNa ddyro ddim at ei eiriau ef, 
rhag iddo dy geryddu, a'th gael yn 
gelwyddog. 

7 Dau beth yr ydwyf yn eu gofyn 
gennyt, *na ommedd Awynt i mi 
cyn fy marw. 

8 Tyn ym mhell oddi wrthyf wag- 
edd a chelwydd ; na ddyro i mi na 
thlodi na chyfoeth; “portha fi â'm 
5 digonedd o fara : 

9 Rhag i mi ymlenwi, a'44 wadu 
di, a dywedyd, Pwy yw yr AR- 
GLWYDD? a rhag i mi fyned yn 
dlawd, a lladratta, a. chymmeryd 
enw fy NUW yn ofer. 

10 “Nac achwyn ar was wrth ei 
feistr, rhag iddo dy felldithio, a'th 
gael yn euog. 

1l Y mae cenhedlaeth a felldithia 
ei thad, a'i mam ni fendithia. 

12 Y mae cenhedlaeth lân yn ei 
golwg ei hun, er nas glanhâwyd 
oddi wrth ei haflendid. 


Cyffes a gweddi Agur. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
700. 





s Edrych 
Ig, 0. 9. 
pen. 19. 6. | 





apen,ôl.l. | 


2 Heb. 
nis gwn 
wybodaeth. 


b Ioan 3.12, 
c Job 38, 4, 
&c 








4 Heb. 
nac attal! 
hwynt oddi 
wrthyf. 


& Matt. 6. 
ll 


5 Heb.dogn, | 

h Deut. 8. 
12.a282.1l5,|-: 
Hos. 13, 6. 


6 Ileb. Na 
minweidio 
â'th dafod. 





Amryw bedwariaid. 








i pen, 6. 17. 


Ps. 52. 2, 


| 8 JTeb, 
Golud. 
m pon, 27. 


20. 
Hab. 2. 5. 








| 


9 Neu, 
yr «fen. 


2 IIeb. 


y'nghalon. 


| n pen. 19. 


O, 
Prog. 10. 7. 


| 
| 8 etâfeddes. 





4 Heb, 
wedi ea 





yn ddoeth. 
o pen. 6. 6, 
&c, 





6 Neu, 
March. 
Heb. 
Gwreg- 
gysedig eì 
lwynau. 


is nedd yn gyllyll, ! 


gwneuthur 


13 Y mae cenhedlaeth, O mor 
iuchel yw ei llygaid! a'i hamrant- 
au a ddyrchafwyd. 

14 EY mae cenhedlaeth a'i dan- 


'Ímedd yn gleddyfau, ai childdan- 


i ddifa y tlodion 
oddi ar y ddaear, a'r anghenus o 


' |blith dynion. 


7 gêl bendoll. 


15 Ir "gele y mae dwy ferch, 
uyn llefain, Moes, moes. Tri pheth 
ni ddiwellir: ŵe, pedwar peth ni 
ddywedant byth, 'sT)igon: 

16 "Y bedd; y groth ammhlantad- 
wy; y ddaear ni ddiwellir â dyfr- 
oedd ; ; a'r tân ni ddywed, Digon. 

17 Llygad yr hwn a watwaro ei 
dad, ac a ddïy sbyro ufuddhâu ei 
fam, a dŷn cigfrain ” y dyffryn, a'r 
cywion eryrod aì bwytty. 

18 Tri pheth sydd guddiedig i mi; 
ïe, pedwar peth nid adwaen : 

19 Ffordd eryr yn yr awyr, ffordd 
neidr ar graig, ffordd llong “yng 
nghanol y môr, a ffordd gwr gyd 
â morwyn. 

20 Felly y m«e ffordd merch odin- 
ebus; hì a fwyty, ac a sych ei 
safn, ac a ddywed, Ni wneuthum 
i anwiredd. 

91 O herwydd tri pReth y cynhyrfir 
y ddaear, ac o herwydd pedwar, 
ha ni ddichon hi eu dïoddef: 

22 "O herwydd gwas pan deyrn- 
aso; ac un ffol pan lanwer ef o 


Ny 

23 Ô herwydd gwraig atgas pan 
brïoder hi; a llaw-forwyn a elo yn 

5 aeres i'w meistres, 

24 Y mae pedwar peth bychain 
ar y ddaear, ac etto y maent yn 
ddoeth *iawn : 

25 Nid yw y morgrug bobl nerth- 
ol, etto y maent yn darparu eu 
lluniaeth yr haf; 

26 P Y cwningod nid ydynt bobl 
rymmus, etto hwy a wnant eu tai 


_|yn ygraig; 


27 Y locustiaid nid oes brenhin 
iddynt, etto hwy a ânt allan *yn 
dorfeydd ; 

28 Y pryf coppyn a ymafaela 
âi ddwylaw, ac y mae yn llys y 
brenhin, 

29 Y mae tri pActíh a gerddant 
yn hardd, ïe, pedwar peth a rod- 
iant yn weddus: 

30 Llew cryf ym mhlith anifeil- 
iaid, ni thry yn ei ol er neb ; 

31 6Milci cryf yn e feingefn, a 
bwch, a br enhin, 47 hwn nì chyfyd 
neb yn ei erbyn. 





64 


DIARHEBION, XXNI. 









GCR aru ub IIC—_Ì o  E ru hi ba Sr SS uu ru a da dh ud y EI DI I ED SE EE EI ES EI SI — O _———_—_—O'u—OO — 


32 Os buost ffol yn ymddyrchafu 


ac os meddyliaist ddrwg, 1 yro dy | Cylch 


law ar dy enau. 


33 Yn ddïau corddi llaeth a ddwg |s Job 21.5. | 
allan ymenyn, a gwasgu fíroenau | Mic7.16 | 


a dŷn allan waed: felly cymmell 
llid a ddwg allan gynnen. 


PENNOD XXXI 
1 Addysg Lemwuel ynghylch diweirdeb a chym- 


medrolder. 6 Bod yn rhaid cysuro ac am- 
ddiffyn y cystuddiedig. 10 Clod a chynhedd- 
faw gwraig dda. 
EIRIAU Lemuel frenhin; “y 
brophwydoliaeth a ddysgodd 
eì fam iddo. 

9 Pa beth, fy mab? pa beth, mab 
fy nghroth? ïe, pa beth, mab fy 
addunedau ? 

3 PNa ddyro i wragedd dy nerth; 
na'th ffyrdd “i'r hyn a ddifetha 
frenhinoedd. 

4 Nid gweddaidd ì frenhinoedd, 
O Lemuel, nid gweddaidd i fren- 
hinoedd yfed gwin; nac i bennad- 
uriaid ddïod gadarn: 

5 Rhag iddynt yfed, ac ebargofi 
y ddeddf; a newidio barn “yr un 
o'r rhai gorthr ymmedig. 

6 “Rhoddwch ddïod gadarn i'r 
eb sydd ar ddarfod am dano; a 
gwin “i'r rhai trwm eu calon. 


7 Yfed efe, fel yr anghofio ei dlodi; | » 


a nas meddylio am ei flinfyd mwy. 
f Agor dy enau dros y mud, yn 

ach holl blant dinystr. 

9 Agor dy enau, “barn yn gyfiawn; 
a dadleu dros y tlawd a'r anghenus, 

10 4 Pwy a fedr gael gwrais rin- 
weddol? gwerthïawroccach gyw hi 
na'r carbwncl, 

11 Calon ei gwr a ymddiried ynddi, 
fel na bydd arno eisieu anrhaith, 

12 Hi a wna iddo lês, ac nid drwg, 
holl ddyddiau eì bywyd. 

3 Hi a gais wlan a llin, ac a'i 
gweithia â'i dwylaw yn ewyllysgar. 

14 Tebyg yw hi i long marsiand- 
wr; hi a ddwg ei hymborth o bell. 

l5Hia gyfy d hefyd liw nos, ac a 
rydd fwyd i'w thylwyth, a'u ' dogn 
i'w llangcesau. 

16 Hi a feddwl am faes, ac ai 

4pryn cf; â gwaith ei dwylaw hi |* 
a bÌanna winllan. 

l7 Hi a wregysa ei llwynau â 
nerth, ac a gryf hâ ei breichiau. 

18 Hi a wêl Jod ei marsiand- 
ïaeth yn fuddiol; ni ddiffydd ei 
ch nwyll ar hyd y nos. 

19 Hi a rydd ei llaw ar y werthyd, 
ai llaw a ddeil y cogail. 


“—— 








00. 





Cylch 
1015. 


a pen. 30. 1. 


b pen, 5. 9. 
c Deut, 11. 
|fe 


d Preg. 10. 
dd 


2 Heb. holl 
Jeibion 
cystudd. 


e Ps. 104. 
15, 


8 Heb. 
chwerw eu 
enaid. 


f Edrych 


Job 23. 15. 


€ Lef, 19. 


Olod gwraig dda. | 


' | CRIST | 





Deut. 1.16. 


h pen, 12.4, 
au.l18. 203 
a, 19. 14. 


by y 


5IIeh.arch- 
waetha. 





Y Pregethwr yn dangos 





Cm | 90Hia$ egyr ei llaw i'r tlawd, ac 

Ur a estyn ei dwylaw i'r anghenus. 
1015. 21 Nid ofna hì am ei thylwyth 
rhag yr eira; canys ei holl dŷ hi 





6 Hcb. leda, â - 5 
Nu d,. e ddilledir "âg ysgarlad. 

y ï J . . a . . 
ddyblyg. | 22 Hi a weithia iddi ei hun 





garpedau; ei gwisg gyw sidan a 
phorphor. 

23 Hynod yw ei gwr hi yn y 
pyrth, pan eisteddo gyd â henur- 
iaid y wiad. 
| 24 Hi a wna lïan main, ac a 
gwerth, ac a rydd wregysau at y 
marsiandwr. 

25 Nerth ac anrhydedd gyw ei 
gwisg; ac yn yr amser a ddaw hi 
a chwardd. 


| 








PREGETHWR, I. 


ofered, gorchwylion dyn. 


26 Hi a egyr ei genau yn ddoeth :| Cyn 
a chyfraith trugaredd sydd ar ei CRIST 
thafod hi. Tn 

27 Hi a graffa ar ffyrdd tylwyth ei 
thŷ: ac ni fwytty hi fara sezuryd. 

28 Ei phlant a godant, ac a'i galw-| 
ant yn ddedwydd; ei gwr hefyd, 
ac aì canmol hi: 

29 Llawer merch a * weithiodd yn Nen 
SR ond íi a ragoraist arnynt old. 
oll. 

30 Siommedig yw ífafr, ac ofer 
yw tegwch; ond benyw yn ofni 
yr ARGLWYDD, hi a gaiff glod. 

31 Rhoddwch iddi o ffrwyth ei 
dwylaw; a chanmoled ei gweith- 





| redoedd hi yn y pyrth. 


LLYFR ECCLESIASTERS, 


NEU Y PREGETHWR. 














Cyn PENNOD I. 
CRIST ; 
Cylch |l X Pregethwr yn dangos ofered, gorchwylion 
977. dyn: â o herwydd bod y creaduriaid yn 
ddiorphwys yn eu cylchoedd ; 9 nad ydynt 
yn dwyn dîm newydd, a bod yr hen bethau 
wedi ew hebargofi: 12 ac o herwydd mat 
felly y cafodd efe wrth chwilio doethineb, 
| A ad. 12. EIRIAU y *Pregethwr, mab 
pen 47. TN : 
R13. 8,9, | Dafydd, brenhin yn Jerusa- 
lem. 
|PTs M5, | 2 bGwagedd o wagedd, medd y 
| a2. Pregethwr, gwagedd o wagedd; 
'Rits |“gwacedd yw y cwbl. 
— 3 1Pa fudd sydd i ddyn oi holi 


455.” “lafur a gymmer efe dan yr haul? 

4 Un genhedlaeth a â ymaith, a 
» Dw, 101... chenhedlaeth ara a ddaw: *ond 
a119.:0. | y ddaear a saif byth. 

5 Yr haul hefyd a gyfyd, a'r haul 
a fachlud, ac a “brysura i'w le lle 
y mae yn codi. 

6 Y gwynt a â ir dehau, ac a 
amgylcha i'r gogledd: y mae yn 
myned oddi amgylch yn wastadol, 
y mae y gwynt yn dychwelyd yn 
ei gwmpasoedd, 

7 'Yr holl afonydd a redant i'r 
E môr, etto nid 94v y môr yn llawn: 
U o'r lle y daeth yr afonydd, yno y 
a hwelant 2 eilS anl 

8 Pob peth sydd yn llawn blinder; 
ni ddichon dyn & draethu: ni chaiff 
y llygad ddigon o edrych, ac ni 

ddigonir y glust â chlywed. 

9 £Y peth a fu, a fydd ; ar peth 

a wnaed, a wneir: ac nid oes dim 
newydd dan yr haul. 


— 








2 Heb. 
ddyhea. 


5Âï 











f Job 38, 


3 Heb, 
i fyned. 


6 pen, 2. 1. 





GOD 





10 A oes dim y gellir dywedyd 
am dano, Edrych ar hwn, dyma! 
beth newydd? efe fu eisoes yn yr 
hen amser o'n blaen ni. 

ll Nid oes goffa am y pethau 
gynt; ac ni bydd coffa am y pethau 








had,l. 





a7. 23, 25, 


a ddaw, gan y rhai a ddaw ar ol. 

12 0 ' Myfi y Pregethwr oeddwn 
frenhin ar Israel yn Jerusalem ; 

13 Ac a roddais fy *mryd ar geisio *Ieb, | 
a chwilio trwy ddoethineb, am bob| 2" 
peth a wnaed dan y nefoedd: !y|!Gen.2.12. 
llafar blin yma a roddes Duw ar 
feibion dynion i * ymguro ynddo. _ |5 Nen, »m- 

14 Mi a welais yr holl weithred- 777” 
oedd a wnaed dan haul; ac wele, 
gwagedd a gorthrymder yspryd 4 
y cwbl. 

15 ENi ellir uniawni yr hyn sydd |*pen.7.13, 
gam, na chyfrif yr hyn sydd ddi- 
ffygiol. 

16 Mi a ymddiddenais âm calon 
fy hun, gan ddywedyd, Wele, !mi a|'1Eren.5 
euthum yn fawr, ac a gesglais| a4.20._ 
ddoethineb tu hwnt i bawb a fu| pn. 29. |, 
o'm blaen i yn Jerusalem ; a'm cal- 
on a “ddeallodd lawer o ddoeth-|êHe, 
ineb a gwybodaeth. 

17 Mi a roddais fy nghalon hefyd | mnen,2.12. 

i wybod doethineb, ac i wybod 
ynfydrwydd a ffolineb: mi a wyb- 
âm fod hyn hefyd yn orthrymder 
yspryd. 
18 Canys " mewn llawer o ddoeth- "; 
ìneb gy mae llawer o ddig: a'r neb 


a chwanego wybodaeth, a chwan- 
ega ofid. 











Mai, gwagedd, yw 
c an PENNOD II. 
Cylch |l Ofered gwaith dyn yn ei ddifyrrwch. 12 Er 
977 bod y doeth yn well no'r ynfyd, etlo yr un 
diwedd sydd i bob un o'r ddau. 1$ Ofered 
llafur dyn, gan fod yn rhaid iddo ada y 
cwbl, mi ŵyr 4 bwy. 24 Nad oes dim well 
na chymmeryd lawenydd o'n lafur; elto 
rhodd Duw yw hynny. 
I a ddywedais yn fy nghalon, 
Iddo yn awr, mi a'th brofaf â 
llawenydd; am hynny cymmer dy 
fyd yn ddifyr: ac wele, hyn hefyd 
sydd wagedd. 
2 Mi a ddywedais am chwerthin, 
Ynfyd yw: ac am lawenydd, Pa 
beth a wna? 
apen.l.17.| 3 “Mi a geisiais yn fy nghalon 
'Heb» | ymroddi i win, (etto yn arwain fy 
ngìnawd. | nghalon mewn doethineb,) ac ìi gofi- 
“"'" eidio ffolineb, hyd oni welwn beth 
oedd y da hwnnw i feibion dynion, 
yr hyn a wnant hwy dan y nefoedd 
“wa .|^holl ddyddiau eu bywyd. 
dyddiau eu| A4 Mi a wneuthum i mi waith 


heinioes. 


4 Heb. 
Jebbion tj. 


bI Pren.9. 
28. a10. 10, 
14, 21, &c. 


c pen. 1, 16. 


d pen. 3, 22, 
a 5.18. 


a9,9. 


e pen. 1. 3, 
14, 


Tren. Ll 187: 
a7. 25, 


mawr; mi a adeiledais ì mi dai; 
mi a blennais i mi winllannoedd : 

5 Mi a wneuthum erddi a_pher- 
llannau, ac a blennais ynddynt 
brennau o bob ffrwyth: 

6 Mi a wneuthum lynnau dwfr, i 
ddyfrhâu â hwynt y llwyni sydd yn 
dwyn coed: 

7 Mì a ddarperais weision a mor- 
wynion; hefyd yr oedd i mi *gaeth- 
weision fŷ; ïe, yr oeddwn i yn 
berchen llawer o wartheg a defaid, 
tu hwnt i bawb a fuasai o'm blaen 
1 yn Jerusalem : 

8 PMi a bentyrrais i mi hefyd 
arian ac aur, a £hrysor pennaf bren- 
hinoedd a fhaleithiau: mi a ddar- 
perais i mi gantorion a chantoresau, 
a phob rhyw offer cerdd, difyrrwch 
meibion dynion. 

9 “A mi a euthum yn fawr, ac a 
gynnyddais yn fwy na neb a fuasai 
om blaen i yn Jerusalem: a'm 
doethineb oedd yn sefyll gyd â mi. 

10 A pha beth bynnag a ddeisyfai 
fy llygaid, ni ommeddwn hwynt: 
ni attaliwn fy nghalon oddi wrth 
ddim hyfryd; canys fy nghalon a 
lawenychai yn fy holl lafur : a *hyn 
oedd fy rhan i o'm holl lafur, 

ll Yna mi a edrychais ar fy holl 
weithredoedd a wnaethai fy nwy- 
law, ac ar y llafur a_lafuriais yn ei 
wneuthur: ac wele, hyn oll oedd 


“wagedd a gorthrymder yspryd, ac | 


nid oedd dim budd dan yr haul. 


PREGETHWR, II. 


12 A mi a droais i edrych ar 


ddoethineb, ac ar fynfydrwydd a | ineb, a gwybodaeth, a llawenydd; 


— --  ———_ SS ŴR  _ŴŴ)LL____________________________ 





pob mwyniant daearol. 


ffolineb, canys beth a wnai y dyn 
a ddeuai ar ol y brenhin? *y peth 
a wnaed eisoes. 

13 Yna mì a welais *fod doethineb 
yn rhagori ar ffolineb, fel y mae 
goleuni yn rhagori ar dywyllwch. 

14 “Y doeth sydd aì lygaid yn ei 
ben ; ond y ffol a rodia yn y tywyll- 
wch: ac etto mi a welais Pyr un 
ddamwain yn digwydd iddynt oll. 

15 Yna y dywedais yn fy nghalon, 
Fel y digwydd i'r ffol, y digwydd ìi 
minnau; pa beth gan hynny a dâl 
ì mi fod yn ddoeth mwyach? Yna 
Y dywedais yn fy nghalon, fod hyn 

efyd yn wagedd. 

16 Canys ni bydd coffa am y 
doeth mwy nag, am yr annoeth yn 
dragywydd ; y pethau sydd yr awr 
hon, yn y dyddiau a ddaw a ollyngir 
oll dros gôf: a pha fodd y mae y 
doeth yn marw? fel yr annoeth. 

17 Am hynny cas gennyf einioes; 
canys blin gennyf y gorchwyl a 
wneir dan haul; canys gwagedd a 
gorthrymder yspryd 4w y ewbl. 

18 4 Iê, cas gennyf fy holl lafur 
yr ydwyf fi yn ei ' gymmeryd dan "Hcb. 
haul; am fod 'yn rhaid ìi mi eì |:!Ps.40,10 
adael i'r neb a fydd ar fy ol i. 

19 A phwy a ŵyr ai doeth ai an- 
noeth fydd efe? etto efe a fydd 
feistr ar fy holl lafur yr hwn a gym- 
merais, ac yn yr hwn y bâm ddoeth 
dan haul. Dyma wagedd hefyd. 

20 Am hynny mi a droais ìi beri 
i'm calon anobeithio o'r holl lafur 
a gymmerais dan yr haul. 

21 Canys y mae dyn yr hwn jy 
mae eì lafur yn bwyllog, yn syn- 
hwyrol, ac yn uniawn: ac y mae 
yn eì “adael yn rhan i'r neb ni; Heb 
laíuriodd wrtho. Hyn hefyd sydd | '*“ 
wagedd, a gorthrymder mawr. 

22 ECanys beth sydd i ddyn o'i |r pen.1.3. 
holl lafur a gorthrymder ei galon, | **? 
yr hwn a gymmerodd efe dan haul? 

23 Canys ei holl ddyddiau sydd 
! orthrymder, a'ì lafur yn ofid: ïe,|!Jobl4. 
ni chymmer ei galon esmwythdra 
y nos. Hyn hefyd sydd wagedd. 

24 4 " Nid oes daioni mwy i ddyn, |mpen,819,. 
nag iddo fwytta ac yfed, a pheri i'w | a.5.18. 
enaid gael daioni oi lafur. Hyn "^^ 
hefyd a welais, mai o law DUw yr 
oedd hyn. 

25 Canys pwy a ddichon fwyíta, 
a, phwy a'i mwynhâi, o'm blaen i? 

26 Canys i'r dyn a fyddo da "yn 
ei olwg ef, y rhydd DvUw ddoeth- 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
977. 


5 Neu, yn y | 
pethau,&c. 

6 Heb. fod 
rhagor- 
iaeth ym. 
noethineb 
mwy mag 
mewn yn- 
JTydrwydd. 

£ Diar. 17. 


en. 8.1. 
h Ps, 49, 10, 
pen. 9, 2,3. 





YR 





9 Heb. ger 
ei fron cf. 

















Godidowgrwydd 


Cyn _ |ond i'r pechadur y rhydd efe boen 
ORIST i gasglu ac i dyrru, "i'w roddi i'r 
9m. |meb a fyddo da ger bron Duw. 


Hynny hefyd sydd wagedd, a gor- 
thrymder yspryd. 


PENNOD HI. 


1 Bod anghenraid gyfnewid yr amseroedd yn 
ychwanegu gwagedd at lafur dyn. 11 God- 
idowgrwydd gweithredoedd Duw: 16 ond 
dyn, Duw a farn eî weithredoedd ef yn y 
byd a ddaw; ac yma ni bydd ond cyfelyb 
4 anifail. 


n Job 27. 16, 
17. 
iar. 28, 8, 


a ad. 17. 
pen. 8. 6. 3 
amseri bob amcan dan y nef- 


oedd : 

2 Amser i “eni, ac amser i farw; 

.|amser i blannu, ac amser i dynnu 

y peth a blannwyd; 

3 Amser i ladd, ac amser ì iach- 
âu; amser i fwrw i lawr, ac amser 
ì adeiladu ; 

4 Amser i wylo, ac amser i 
chwerthin; amser i alaru, ac am- 
ser i ddawnsio ; 

5 Amser i daflu cerrig ymaith, ac 
amser i gasglu cerrig ynghyd ; am- 

bJoel 2,16.| ser i ymgofleidio, ac Pamser i *ochel 

3Heb. — |ymgofleidio; 

ne] 6 Amser i geisio, ac 
golli; amser i gadw, ac 

fwrw ymaith ; 

7 Amser i rwygo, ac 
wnïo; amser i dewi, ac 
ddywedyd ; 

8 Amser i garu, ac amser I gasâu; 
amser i ryfel, ac amser ìi heddwch. 

9 *Pa fudd sydd i'r gweithydd 
yn yr hyn y mae yn llafurio 

10 Mi a welais y blinder a roddes 
Duw ar feibion dynion, i ymflino 
ynddo. 

ll Efe a wnaeth bob peth yn dêg 
yn eì amser: efe a osododd y byd 
4pen.8.17.. hefyd yn eu calonnau hwy, fel *na 
allo dyn gael allan y gwaith a 
wnaeth Duw o'r dechreuad hyd y 
diwedd. 

12 “Mi a wn nad oes dim da yn- 
ddynt, ond bod i ddyn fod yn 
aen a gwneuthur daioni yn ei 


2 Heb. 
esgor, 


amser 1 
amser i 


amser ì 
amser ì 


o pen. l. 9, 


e ad, 22, 


|pen.2.24.| 13 A fbod i bob dyn fwytta ac 
yfed, a mwynhâu daioni oii holl 
lafur ; rhodd Duw yw hynny. 

14 Mi a wn beth bynnag a wnel 
Duw, y bydd hynny byth; ni ellir 
na bwrw atto, na thynnu dim oddi 
wrtho: ac y mae DUw yn gwneuth- 
ur ^yn, fel yr ofnai dynion ger ei 
fron ef. 

15 $ Y peth a fu o'r blaen sydd yr 


£ pen, 1. 9. 





637 


PREGETHWR, IH. 


y MAE *amser i bob peth, ac | 








gweathredoedd, Duw. 


































awr hon; a'r peth sydd ar ddyfod yn 

a fu o'r blaen: Duw ei hun a ofyn | “Cych 

y peth a *aeth heibio. 977. 
16 4 Hefyd Pmi a welais dan yr |« Her. 

haul le barn, yno yr oedd annuw-| main 

ioldeb; a lle cyfiawnder, yno yr|[^p"58. 
oedd, anwiredd. 

l7 Mi a ddywedais yn fy nghalon, 

Duw a farn y cyfiawn ar anghyf- 

iawn: canys f mae 'amser i bob |!*i-!- 
amcan, ac i bob gwaith yno. 

18 Mi a ddywedais yn fy nghalon 
am gyflwr meibion dynion; “fel y|'/tr 
byddai i DDUw eu hamlygu hwynt, Ddu yn 
ac y gwelent hwythau mai anifeil- | gweu 
i ai d y dynt. mai, &c, 

19 “Canys digwydd meibion dyn- |*Ps.19.12, 
ion a ddigwydd i'r anifeiliaid; yr| pen.?.16. 
un digwydd sydd iddynt: fel y 
mae y naill yn marw, felly y bydd 
marw y llall; ïe, yr un chwythad 
sydd iddynt oll; fel nad oes mwy 
rhagoriaeth i ddyn nag i anifail: 
canys gwagedd 4w y cwbl. 

20 Y mae y cwbl yn myned i'r un 
lle: ' pob un sydd o'r pridd, a phob |! Gen.?.19. 
un a dry i'r pridd eilwaith. 

21 "Pwy a edwyn yspryd “dyn, [gmn 
yr hwn sydd yn esgyn i fynu? âa| meibion 
chwythad anifail, yr hwn sydd yn | “'" 
disgyn ì waered i'r ddaear? 

22 " Am hynny mi a welaf nad oes |"s& I>, 
dim well nag i ddyn ymlawenychu | 25,19... | 
yn ei weithredoedd ei hun; canys| 
hyn yw ei ran ef: canys pwy ai 
dwg ef i weled y peth fydd ar ei ol? 

PENNOD IV. 

1 Bod trais, â a chenfigen, 5 a seguryd, 1 a 
chybydd-dod, 9 a meiUduolrwydd, 13 a 
gwrthnysigrwydd, yn ychwanegu ar wagedd 
dyn. 

ELLY mi a ddychwelais, ac a 

edrychais ar yr holl *orthrym- |**5$ 
derau sydd dan yr haul: ac wele 
ddagrau y ra gorthrymmedig heb 

neb i'w cysuro; ac ar law eu treis- 

wyr yr oedd gallu, a hwythau heb 

neb i'w cysuro. 

2? A mi a ganmolais y meirw y rhai | ^Job3.11, 


sydd yn barod wedi marw, yn fwy 
na'r byw y rhai sydd yn fyw etto. 

3 “Gwell na'r ddau yw y neb ni bu 
erioed, yr hwn ni welodd y gwaith 
blin sydd dan haul. 

4 1 Ami a welais fod pob llafur, 
a phob uniondeb gwaith dyn, *yn 
peri iddo genfigen gan ei gym- 
mydog. Hyn hefyd sydd wagedd a 
gorthrymder yspryd. 

5 4Y ffol a wasg ei ddwylaw yng- 
hyd, ac a fwytty ei gnawd ei hun. 


c Job 3, 11, 
16, 21. 
pên. 6. a. 


2 Heb. mai 
hyn yw 
cenfigen 
dyn gan 
eiu gym- 
mydog. 


d Diar. 6, 
10, a 24,33, 





X 








Am wagedd dyn. PREGETHWR, V. Gwagedd, cyfoeth. 
Cyn 6 “Gwell yw llonaid llaw (wy lon- | __ 4 “Pan addunedech. adduned i| (12, 
CRIST yddwch, na llonaid dwy law trwy | DDUw, nac oeda ei thalu: canys| Cylh 
977.  |ilinder a gorthrymder yspryd. nid oes ganddo flas ar raì ynfyd;| _9T. 
eniar.15. | 7 Yna mi a droais, ac a welais | fy peth a addunedaist, tâl. o Num, 30 
aies. wagedd dan yr haul. 5 8Gwell i ti fod heb addunedu, | Teut. 2. 
8 Y mae un yn unig, ac heb ail; | nag i ti addunedu, a bod heb dalu. | Pa 40.1 
ïe, nid oes iddo na mab na brawd; | 6 Na âd i'th enau beri i'th gnawd| ,s:*3L, 
ac etto nid oes diwedd ar ei lafur | bechu; ac na ddywed ger bron yr| 4. 
oll: ïe, ni chaiff ei lygaid ddigon o | angel, Amryfusedd /w: paham y| ^“^* 
tps.99.6. | gyfoeth; fm ddywed efe, I bwy yr | digiai Duw wrth dy leferydd, a 
ydwyf yn llafurio, ac yn difuddio fy | difetha gwaith dy ddwylaw 
enaid oddi wrth hyfrydwch? Hyn| 7 Canys mewn llaweroedd o 
hefyd sydd wagedd, a dyma dra- | freuddwydion y mae gwagedd, ac 
fferth flin. mewn llawer o eiriau: ond ofna 
9 4 Gwell yw dau nac un, o achos | di Dpuw. 
bod iddynt wobr da am eu llafur. 8 Y Os gweli dreisio y tlawd, a 
10 Canys os syrthiant, y naill a | thraws-ŵyro barn a chyfiawnder; 
gyfyd y llall: ond gwae yr unig; | mewn gwlad; na ryfedda *o achos * Her. 
canys pan syrthio efe, nid oes ail | hyn: canys Py mae yr hwn sydd| cwylìjs, 
i'w gyfodi. uwch na'r uchaf yn gwylied, ac -g| amen. 
ìl Hefyd os dau a gyd-orweddant, | 21ae un sydd uwch na hwynt. Tw 
hwy a ymgynhesant; ond yr unig, | 9 * Cynnyrch y ddaear hefyd sydd 
pa fodd y cynhesa efe? i bob peth: wrth dir llafur y mae 
12 Ac os cryfach fydd un nag ef, | y brenhin yn byw. 
dau a'i gwrthwynebant yntau; a| 10 Y neb a garo arian, ni ddi- 
rhaff deircainge ni thorrir ar frys. gonir âg arian; na'r neb a hoíffo 
13 $ Gwell 42 bachgen tlawd a | amldra, â chynnyrch... Hyn hefyd 
doeth, na brenhin hen ac ynfyd, yr | sydd wagedd. 
hwn ni fedr gymmeryd rhybudd | 11 Lle y byddo llawer o ddâ, y 
mwyach : bydd llawer i'w ddifa: pa fudd gan 
14 Canys y mat sydd yn dyfod | hynny sydd i'w perchennog, ond 
i allan o'r carchardy i deyrnasu, ar | eu gweled â'u llygaid î 
llall wedi ei eni yn ei frenhiniaeth, | 12 Melus yw hân y gweithiwr, pa 
yn myned yn dlawd. un bynnag ai ychydig ai llawer a 
15 Mi a welais y rhai byw oll y rhai | fwyitao: ond llawnder y cyfoethog 
sydd yn rhodio dan yr haul, gyd | ni âd iddo gysgu. 
âr ail mab yr hwn a saif yn ei leef. |. J3 Y mae trueni blin a welais dan 
16 Nid oes diben ar yr holl bobl, | yr haul, cyfoeth wedi eu cadw yn 
sef ar y rhai oll a fu o'u blaen | niwed i'w perchennog. 
hwynt; a'r rhai a ddêl ar ol, ni la- | 14 Ond derfydd am y cyfoeth hyn- 
wenychant ynddo: gwagedd yn ddï- | ny trwy drallod blin; ac efe a.yn- 
au a blinder yspryd yw hyn hefyd. | nill fab, ac nid oes dim yn ei Ty ef. 
PENNOD V. 15 ' Megis y daeth allan o groth ei | 'po'wm. 
1 Gwagedd. y'ngwasanaelh Duw, 9 mewn grwg- fam yn noeth, y dychwel 1 fyned 17 & 
nach yn erbyn trais, 9 ac mewn cyfoeth, 18 modd y daeth, ac ni ddwg ddim o'i 
Rhodd Duw yw cael llawenydd o'n cyfoeth. lafur, yr hyn a ddygo ymaith yn 
* drych WYLIA ar dy droed *pan | ei law. 
& fyddech yn myned i dŷ DDuw, | 16 A hyn hefyd sydd ofid blin; 
vlSam.15.|a, bydd barottach i wrandaw Pnag | yn hollol y modd y daeth, felly yr 
rs.50.8. |i rol aberth ffyliaid; canys ni wydd- | â efe ymaith: a “pha fudd sydd *ven.1.3. 
pir^$|ant hwy eu bod yn gwneuthur | iddo ef a lafuriodd am y gwynt? 
Hee 6. 6a drwy. l7 Ei holl ddyddiau 'y bwytty Ph 17.2. 
2 Na fydd 7y brysur â'th enau, ac | efe mewn tywyllwch, mewn digter x8. 12, Ea 
2Neu, gair. | na, frysied dy galon i draethu *dim | mawr, gofid, a llid. a Md 
cer bron DUw:: canys DUw sydd | 18 Wele y peth a welais i:| im * 
yn y nefoedd, a thithau sydd ar y | »*da 4yw a theg 4 ddyn fwytta |*HMeb. 
cbisr. 10. | ddaear; ac am hynny “bydded dy | ac yfed, a chymmeryd byd da o'i| v«kda 
Matt. 6.7. | eiriau yn anaml. holÌ lafur a lafuria dan yr haul,| sydda. 
3 Canys breuddwyd a ddaw o | *holl ddyddiau ei fywyd, y rhai a|' ei 
â Dîar. 10, drallod lawer: ac “ymadrodd y | roddes Duw iddo: "canys hynny |. io, 
ï a 8.22. 


ífol o laweroedd o eiriau, 


628 


yw ei ran ef, 





Gwagedd, pob peth. 





Cyn 19 *I6, i bwy bynnag y rhoddes 
a Duw gyfoeth a golud; ac y rhoddes 

97. |iddo ryddid i fwytta o honynt, ac ì 
gymmeryd ei ran, ac i lawenychu 
yn ci lafur ; rhodd Duw gyw hyn. 


o pen. 2. 24. 
a3. 13. 


a Ge 
€Neu,Er | 20 Canys nì fawr-gofia efe ddydd- 
na ryd » * 
lawer, to|Ìau ei fywyd; am fod Duw yn 
gadau atteb i lawenydd ei galon ef. 
&c, 
PENNOD VIL 
1 Ofered yw cufoelh heb eu harfer. 3 Am blant, 
6 a henaint heb gyfoeth. 9 Ofered golwg a 
deisyfiadau anwastad, 11 Diweddglwm ar 
bob gwagedd. 
MAE drwg a welais dan haul, 
2 aml. 


>X a hwnnw yn *fawr ym mysg 
dynion : i 

2 Gwr y rhoddodd Duw iddo gyf- 

*4ob21.10. oeth, a golud, ac anrhydedd, * heb 

s. 17. 14, e_r . y” . 3 
a47. arno eisieu dim i'w enaid ar a 
ddymunai; a Duw heb roi gallu 
iddo i fwytta o hono, ond estron a'i 

bwytty. Dyma wagedd, ac y mae 
yn ofid blin. 

3 4 Os ynnill gwr gant o Mant, 
ac a fydd byw lawer o flynyddoedd, 
fel y bo dyddiau ei flynyddoedd 
yn llawer, os ei enaid ni ddiwellir 

>Es 4.19, â daioni, ac ?oni bydd iddo gladd- 
Jer. 22. 19. | edigaeth; mi a ddywedaf, “ma 
“Ps | gwell yw erthyl nag ef. 

4 Canys mewn oferedd y daeth, 
ac yn y íywyllwch yr ymedy, a'i 
enw a guddir â thywyllwch. 

5 Yntau ni welodd mo'r haul, ac 
ni wybu d4dêm: mwy o lonyddwch 
sydd i hwn nag i'r llall. 

6 Y Pe byddai efe fyw ddwy fil 
o flynyddoedd, etto nì welodd efe 
ddaioni: onid i'r un lle yr â pawb? 

7 Holl lafur dyn sydd dros ei 
enan, ac etto ni ddiwellir eì enaid ef. 

8 Canys pa ragoriaeth sydd i'r 
doeth mwy nag i'r annoeth? beth 
sydd ir tlawd a fedr rodio ger 
'bron y rhai byw? 

9 í Gwell yw golwg y llygaid nag 
ymdaith yr enaid. Hyn hefyd sydd 
wagedd a gorthrymder yspryd. 

10 Beth bynnag fu, y mae enw 
arno; ac y mae yn hysbys mai dyn 
e Job 9. 32, E efe: ac “ni ddichon efe ymryson 





4 Diar. 16. 
“aŴn 








Jcr.45.i9. Ŵr neb sydd drech nag ef. 

ll 1 Gan fod llawer o bethau 
yn amlhâu gwagedd, beth yw dyn 
well * 

12 Canys pwy a ŵyr beth sydd 


dyilisu, |dda ì ddyn yn y bywyd Awn “holl 
cferedd, |ddyddiau ei fywyd ofer, y rhai a 
Je |dreulia efe fel 'cysgod? canys 
CO. DM Mengys i ddyn Deil 
£pen.87. | ddigwydd ar ei ol ef dan yr haul? 








e9 


PREGETHWR, VI. 


PENNOD VII. 
1 Help yn erbyn gwagedd, yw enw da, 2 marw- 
olaelhw y cnawd, 7 amynedd, 11 doethineb, 
29 Anhawsed ydyw cael doethineb. 


& WELL yw enw da nag ennaìnt |*p 


gwerthfawr; a dydd marwol- 
aeth na dydd genedigaeth. 

o 4 Gwell yw myned i dŷ galar, 
na myned i dŷ gwledd: canys hyn- 
ny yw diwedd pob dyn; a'r byw 
a'4 gesyd at ei galon. 


3 Gwell yw £ digter na chwerthin: |*N 


canys trwy dristwch yr wynebpryd 
y gwellhêir y galon. 

4 Calon docthion fydd yn nhŷ y 
galar; ond calon ffyliaid yn nhŷ 
llawenydd. 

5 PGwell yw gwrandaw sên y 
doeth, na gwrandaw cân ffyliaid. 

6 Canys “chwerthiniad dyn ynfyd 
sydd fel clindarddach drain dan 
grochan. Dyma wagedd hefyd. 

7 I Yn ddïau trawsedd a ynfyda 
y doeth, a “rhodd a ddifetha y 
galon: 

8 Gwell yw diweddiad peth na'i 
ddechreuad: *gwell yw y dïoddef- 
gar o yspryd na'r balch o yspryd. 

9 £Na fydd gyflym yn dy yspryd i 
ddigio: oblegid dig sydd yn gor- 
phwys ym mynwes ffyliaid. 

10 Na ddywed, Paham y bu y 
dyddiau o'r blaen yn well na'r dydd- 
ìau hyn* canys nid o ddoethineb 
yr wyt yn ymofyn am y peth hyn. 

ll T *Da yw doethineb gyd âg 
etifeddiaeth : ac o Jvynny y mae elw 
i'r rhai sydd yn gweled yr haul. 

12 Canys cysgod 4w doethineb, a 
chysgod 4 arian : ond rhagoriaeth 
gwybodaeth yw, bod doethineb yn 
rhoddi bywyd i'w pherchennog. 

13 Edrych ar orchwyl Duw: 
canys “pwy a all unioni y peth a 
gammodd efe? 

14 Yn amser gwynfyd bydd lawen; 
ond yn amser adfyd ystyria: Duw 
hefyd a wnaeth y naill ar gyfer y 
llall) er mwyn na chai dyn ddim 
ar ei ol ef. 

15 Hyn oll a welais yn nyddiau fy 
ngwagedd: Py mae 4m cyfiawn yn 
diflannu yn ei gyfiawnder, ac y mae 
un annuwiol yn estyn « ddyddiau 

ei ddrygioni. 

16 Na fydd ry gyfiawn; ac na 


. chymmer arnat fod yn rhy ddoeth : 


paham y'th ddifethit dy hun * 
17 Na fydd ry annuwiol; ac na 


fydd ffol: paham y byddit 'farw|,. 


* cyn dy amser? 


Help yn erbyn gwagedd. 









Cyn 
CR LT 
Cylch 
OTT. 


17. a 16.02. 
9 Neu, 
Cystal yw 
doethineb 
ac etifedd- 
iaeth : îe, 


gwell i'r 
rhai sydd, 
&c. 


& Edrych 
Job I2, l4, 
pen. l, 15, 


h pen. 8, 14. 


a Diar. 15, 

0, a 22,1. 

7 Neu, 

trislwch. 

b Edrych 

s. l41, 5. 

Diar. 13, 

13,a 15.31, 

ayn 

c Ps, 1182 

12, 

ad Ex. 23. 8. 

Deut, 16. 

19, 

e Diar. l4, 

29, 

f Diar, 14. 

i Job 15. 32, 
) 21th GW, et 


amser? 





Canmol doethineb. 


PREGETHWR, VIIL 


—— 


Am ragluniaeth Duw. | 








18 Da i ti ymafael yn hyn; ac 


Cyn 
US oddi wrth hyn na ollwng dy law: 


977. |canys y neb a ofno DDUW, a ddaw 
allan o honynt oll. 
19 EDoethineb a nertha y doeth, 











ach nag angau, y wraig y mae ei 
chalon yn faglau ac yn rhwydau, a'i 
dwylaw yn rhwymau: y neb sydd 
6Heb.ger | dda “gan DDUW, a waredir oddi 
sa yeu hi; ond pechadur a_ ddêlir 
ganddi. 

27 Wele, hyn a gefais, medd Py 
Pregethwr, wrth chwilio o'r naill 
beth i'r llall, i gael y “ rheswm; 

28 Yr hwn beth etto y chwilia fy 
enaid am dano, ac ni chefais: un 
cwr a cefais ym mhlith mil; ond 
un wraig yn eu plith hwy oll nis 
cefais. 

29 Wele, hyn yn unig a gefais; 
1Gen.1.2T. 9 wneuthur o DDUW ddyn yn un- 

iawn: ond hwy a chwiliasant allan 
lawer o ddychymmygion. 


PENNOD VIIL 
1 4m ufuddhâu i frenhinoedd. 6 Rhaid yw 
dal ar ragluniaeth Duw. 12 Gwell yw y 
byd ar y duwiol mewn adfyd, nag ar yr 
annuwiol mewn hawddfyd. 16 Mor an- 
chwiliadwy yw gweithredoedd Duw. 
WY sydd debyg i'r doeth? a 
phwy a fedr ddeongl peth? 
*pir. 5.8, “doethineb gwr a lewyrcha eiwyneb, 
Euycb a nerth ei wyneb ef a newidir. 
'| 2 Yr ydwyf yn dy rybuddio i 
gadw gorchymyn y brenhin, a PA4- 
ny o herwydd llw Duw. 
3 “Na ddos ar frys allan oi olwg 
ef; na saf mewn peth drwg: canys 
efe a wna a fynno ei hun. 


AU yn fwy na deg o gedyrn a fyddant 
yn y ddinas. 

'1Bren.3.| 230!Canys nid oes dyn cyfiawn ar y 
u FE Ŷ 

2Chron.6.| ddaear a wna ddaioni, ac ni phecha. 

Diar.209.| 21 Na osod dy galon ar bob gair 

5Headod, 2 ddyweder; rhag i ti glywed dy 

was yn dy felldithio. 
22 Canys llawer gwaith hefyd y 
gŵyr dy galon, ddarfod i ti dy hun 
felldithio eraill. 
23 4 Hyn oll a brofais trwy ddoeth- 
ineb: mi a ddywedais, Mi a fyddaf 
ddoeth; a hithau ym mhell oddi 
wrthyf. 
mJob28. | 24 Y peth sydd bell a dwfn iawn, 
 |pwy a'i caiff? 

npen.1.17.| 25 " Mi a droais â'm calon i wybod, 
"^^ aei chwilio, ac i geisio doethineb, 
a rheswm; aci adnabod annuwiol- 
deb ffolineb, sef ffolineb «c ynfyd- 

rwydd: 
*Dnr53,| 269Ac mi a gefais beth chwerw- 


P pen. I, 
a 


T cyfrif. 


————  —  -.___. —— 


b Rhuf. 13, 
5, 


c pen. 10, 4, 


| 


C4) 


4 Lle y byddo gair y brenhin, y| _ Cyn 
mae gallu : a phwy a ddywed wrtho, 
Beth yr wyt ti yn ei wneuthur? 977. 

5 Y neba gadwo y gorchymyn, ni|... 
wybydd oddi wrth ddrwg; a chalon 
y doeth a edwyn amser a barn. 

6 Y Canys 1y mae amser a barn j4pen.5.1. 
i bob amcan ; ac y mae trueni dy] 
yn fawr arno. 

7 Canys *ni ŵyr efe beth a fydd : |* Diar. 2i 
canys pwy a ddengys iddo pa “bryd | pen.6, 12. 
bydd ? 210. I: 
8 Nid oes un dyn yn arglwydd-ì'XŵP 
iaethu far yr yspryd, i attal yr ys- 'Jobli5. 
pryd; ac nid oes ganddo allu yn 
nydd marwolaeth: ac nid oes bwrw 
arfau yn y rhyfel hwnnw; ac ni 
achub annuwioldeb ei pherchennog. 

9 Hyn oll a welais i, a gosodais 
fy nghalon ar bob gorchwyl a wneir. 
dan haul: y mae amser pan ar-| 
glwyddiaetha dyn ar ddyn er drwg' 
iddo. 

10 Ac felly mi a welais gladdu y 
rhai annuwiol, y rhai a ddaethent 
ac a aethent o le y Sanctaidd; a 
hwy a ebargofiwyd yn y ddinas lle, 
y gwnaethent felly. Gwagedd gyw, 
hyn hefyd. 


ll O herwydd na wneir barn gm € Ps 50.2. 
erbyn gweithred ddrwg yn fuan,am| 
hynny calon plant dynion sydd yn, 
llawn ynddynt i wneuthur drwg. —_| 

12 Er gwneuthur o bechadur 
ddrwg ganwaith, ac estyn ei ddydd- 
iaw ef; etto mia wn yn ddïau hy "Bb '1b 
bydd daioni i'r rhaì a ofnant DDUw, | Diar. I. 22, 
y rhaiaarswydantgereifron ef. | Es. 3, 10, 


13 Ond ni bydd daioni i'r annuw- 
iol, ac ni estyn efe & ddyddiau, y 
rhai sydd gyffelyb i gysgod;.am 
nad yw yn ofni ger bron Duw. 

14 Y mae gwagedd a wneir ar y 
ddaear; bod y cyfiawn 'yn damwain '5 ^M 
iddynt yn ol gwaith y drygionus; a. 
bod y drygionus yn digwyddo iddynt 
yn ol gwaith y cyfiawn. Mi a ddy- 
wedais fod hyn hefyd yn wagedd. 

15 Yna mi a ganmolais lawenydd, ' 
am “nad oes dim well i ddyn dan “pen. 
haul, na, bwytta ac yfed, a bod yn | a51 
llawen: canys hynny a lŷn wrth "*” 
ddyn o'i lafur, ddyddiau ei fywyd, 

y rhai a roddes Duw iddo dan yr. 
haul. | 

16 “ Pan osodais i fy nghalon i. 
wybod doethineb, ac i edrych ar y. 
drafferth a wneir ar y ddaear, (can- 
ys y mae ni wêl hân â'i lygaid na. 
dydd na nos ;) 

l7 Yna mi a edrychais ar holl 


2 24. 
2.92 
—) — — 
o. 





Digwyddiadau dynol. 


Uam waith DUw, 'na ddichon dyn ddeall 
Cylch. [y gwaith a wneir dan haul: oblegid 


977. |er ìi ddyn lafurio i geisio, etto nis 
t;ob5.9. | caiff; ïe, pe meddyliai y doeth 
maw fynnu gwybod, etto ni allai efe 
a gael hynny. 


PENNOD IX. 


1 Yr un fath bethau a ddigwydd i'r drwg ac 
i'r da. 4 Bod yn anghenraid î ddynion 
farw. Cysur yw eu holl ran hwy yn y 
fuchedd yma. ll Bod rhagluniaeth Duw 
yn Ŵywodraethu pob pelh. 19 Gwell yw 
doethineb na chryfder, 


ER hyn oll mi a “ystyriais yn fy 
nghalon, i ddangos hyn oll; 
bod y cyfiawn, ar doethion, a'u 
gweithredoedd, yn llaw Duw: ni 
ŵyr dyn gariad, neu gas, wrth yr 
hyn oll sydd o'u blaen. 

| 2 “Yr un peth a ddamwam i 
| Mu.515|bawb fel eu gilydd : yr un peth a 
ddamwain i'r cyfiawn, ac i'r annuw- 
iol; i'r da ac i'r glân, ac i'r aflan; 
ir neb a abertha, ac i'r neb ni 

abertha: fel y mae y da, felly y 
mae y pechadur; a'r neb a dyngo, 
fel y neb a ofno dyngu. 

3 Dyma ddrwg ym mysg yr holl 
bethau a wneir dau haul; sef bod 
'yr un diben i bawb: hefyd calon 
meibion dynion sydd yn llawn dryg- 
ioni, ac ynfydrwydd sydd yn eu cal- 
on tra fyddant fyw, ac ar ol hynny 
y maent yn myned at y meirw. 

4 S Canys i'r neb a fo ynghym- 
deithas y rhai byw oll, y mae go- 
baith: canys gwell yw ci byw na 
llew marw. 

5 O herwydd y rhai byw a wydd- 
ant y byddant feirw: ond Pnid oes 
'|dim gwybodaeth gan y meirw, ac 
nid oes iddynt, wobr mwyach; can- 
ys “eu coffa hwynt a anghofiwyd. 

6 Eu cariad hefyd, a'u cas, a'u 
cenfigen, a ddarfu yn awr; ac nid 
'oes ìddynt gyfran byth mwy o 
ddim oll a wneir dan yr haul. 

7 * Dos, “bwytta dy fwyd yn lla- 
wen, ac ŷf dy win â chalon hyfryd: 
canys yn awr cymmeradwy gan 
Dpuw dy weithredoedd. 

8 Bydded dy ddillad yn wynion 
bob amser; ac na fydded diffyg 
olew ar dy ben.. 

9 *Dwg dy fyd yn llawen gyd â'th 
wraig anwyl holl ddyddiau bywyd 
dy oferedd, y rhai a roddes efe i ti 
dan yr haul, holl ddyddiau dy ofer- 
*pen.-2.12, edd: “canys dyna dy ran di yn y 
a518.. | bywyd 47a, ac yn dy lafur a gym- 
meri dan yr haul. 


a Ps,73. 39, 
2 


bJobl4.2]1. 
Es.60.l 


c Job 7. 8, 
9, 10. 
Ys. 26. 14, 





8 Heb. ("cel 
Juywyd. 


d pen. 8. 10. 





641 





PREGETHWR, IX. Docthincb yn well na chryfder. 


Cyn 


Cylch 
oT. 


10 Beth bynnag a ymafael dy law 
ynddo i'w wneuthur, gwna â'th Aoll 
egni: canys nid oes na gwaith, na 
dychymmyg, na gwybodaeth, na 
doethineb, yn y bedd, lle yr wyt 
ti yn myned. 

ll $ Mi a droais, ac a welais dan 
haul, nad yw y rhedfa yn eiddo y 
cyflym, na'r rhyfel yn eiddo y ced- 
yrn, na'r bwyd yn eiddo y doethion, 
na chyfoeth yn eiddo y pwyllog, na 
ffafr yn eiddo y cyfarwydd: ond am- 
sera damwain addigwydd iddynt oll. 

12 Canys fni ŵyr dyn chwaith ei 
amser: fel y pysgod a ddêlir â'r 
rhwyd niweidiol, ac fel yr adar a 
ddêlir yn y delm; felly “y dêlir plant 
dynion yn amser drwg, pan syrthio 
arnynt yn ddisymmwth. 

13 1 Hefyd y doethineb hyn a 
welais i dan haul, ac sydd fawr 
gennyffî: 

14 * Yr oedd dinas fechan, ac yn- y. 
ddi ychydig wŷr; a brenhin mawrl 16-22. 
a ddaeth yn ei herbyn hi, ac a'i 
hamgylchynodd, ac a gododd glawdd 
uchel yn ei herbyn : 

15 A chafwyd ynddi wr tlawd 
doeth, ac efe a waredodd y ddinas 
honno â'i ddoethineb: etto ni chof- 
iodd neb y gwr tlawd hwnnw. 

16 'Yna y dywedais, Gwell yw 
doethineb na nerth: er hynny dir- 
mygir doethineb y tlawd, ac ni 
wrandewir ar eì eiriau ef. 

17 Geiriau y doethion a wrandewìr 
mewn distawrwydd, rhagor bloedd 
yr hwn sydd yn llywodraethu ym 
mysg ffyliaid. 

18 Gwell yw doethineb nag arfau 
rhyfel; ond un pechadur a ddin- 
ystria lawer o ddaioni. 


PENNOD X. 

1 Pethau î ddal arnynt ynghylch doethineb ac 
ynfydrwydd. 16 Am anllywodraeth, 1S dîogi, 
19 ac arian. 20 Rhaid â bawb feddwl yn 
barchedig o'r brenhin. 

WYBED “meirw a wnant i en- 

naint yr apothecari ddrewi; 

felly y gwna ychydig ffolineb i wr 

ardderchog o herwydd doethineb 
ac anrhydedd. 

92 Calon y doeth sydd ar ei ddeheu- 

]aw; a chalon y ffol ar ei law aswy. 
3 I6, y ffol pan rodio ar y ffordd, 

sydd a'i galon yn pallu, ac y mae 

yn dywedyd wrth bawb ei /od yn ffol. 

4 Pan gyfodo yspryd pennadur 
yn dy erbyn, *nac ymado â'th le: 
canys ” ymostwng a ostega bechod- 
au mawrion. 


fpen. &.7. 


E Diar. 29, 
6. 
Luc 12, 
20, 39. 


h Edrych 


iI)iar, 21, 
22, « 24.5. 
pen '. 19. 


olaeth. 


a pen. 8, 9. 
b Diar, 25, 
1b. 

















Am ynfydrwydd. 

c cm Y mae drwg a welais dan yr 
Cylen |haul, cyffelyb i gyfeilior ni sydd yn 
977. dyfod oddi ger bron y llywy dd: 

3 Heb. 6 Gosodir ffolineb mewn * graddau 

uchelderau | gchel, a'r cyfoethog a eistedd mewn 
lle isel. 

nm | 7Mi a welais weision car feirch, a 

thywysogion yn cerdded fel gweis- 
lon ar y ddaear. 

4p5715| 84Y sawl a gloddio bwll, a syrth 
ynddo; ar neb a wasgaro gae, 

sarph a'i brath. 

9 Y sawl a symmudo gerrig, a 
gaiff ddolur oddi wrthynt; a'r neb 
a hollto goed, a gaiff niwed oddi 
wrthynt. 

10 Os yr haiarn a byla, oni hoga 
efe y min, rhaid iddo roddi mwy o 
nerth: etto doethineb sydd ragorol 
i gyfarwyddo. 

ePs.55,4,| ll Os rn sarph “heb swyno, 

Jer.s.171. | nid gwell yw *dyn siaradus. 

FN 19 “Geiriau genau y doeth sj ydd 

mu rasol Gn Sr gwefusau y ffol a'i 

22ai2is.| difetha ef ei hun. 

s Heb. 749. | ]3 Ffolineb yw dechreuad geiriau 

H.a 13.7. ei enau ef: a diweddiad geiriau ei 

enau sydd anfad ynfydrwydd.; 
hDiar.15. | l14^Y ffol hefyd sydd aml ei eiriau: 





yen. 3.22. 'ni ŵyr neb beth a fydd; a phwy a 
asT |fynega iddo pa beth fy dd ar ei ol ef? 

15 Llafur y ffyliaid a flina bawb 
o honynt: canys ni fedr efe fyned 
i'r ddinas. 

16 “Gwae di y wlad sydd a 
bachgen yn frenhin i ti, a'th dy- 
wysogion yn bwytta yn fore. 

17 Gwŷn dy fyd di y wlad sydd 
a'th frenhin yn fab i bendefigion, 
! ath dywysogion yn bwytta eu bwyd 
yn ew hamser, er cryfder, ac nid er 
meddwdod. 

18 4 Trwy ddïogi lawer yr adfeilia 
yr adeilad; ac wrth “laesu y dwy- 
law y gollwng y tŷ ddefni. 

19 1 Arlwyant wledd i chwerthin, 
a Pgwin a lawenycha y rhai byw; 
ond arian sydd yn afteb i bob 
peth. 
| 20 "Na felldithia y brenhin yn dy 
“feddwl; ac yn ystafell dy. wely na 
felldithia y cyfoethog: canys ehed- 
iad yr awyr a gyhoedda y llais, a 
pherchen adain a fynega y peth. 


PENNOD XI. 
l Addysg at gariad perfailh. 


k Es. 3. 4, 5, 
12. a5. 11. 


1 Diar. 21, â, 


6 seguryd y 
dwylaw. 


ee n]pw. pn... e.e e.e.,.e.,eL.e. ..u.bL,. 5 6. Ï8,.Ŵ 0,5 />.._,,,,,,,Ô_^Î"^^_5_ ^___3,,,,—_—_— i ____.UL  _N,NN,s,,SOL .,, ss o. ),,_ 
oii 


m Ps, 104, 
1l5)- 













n Exod, 23, 
28. 
Act, 23. 5. 


7 Neu, 
gydwybod. 


W Rhaid yw 


a Edrych meddwl am angau mewn bywyd, 9 ac am 
— ddydd y farn mewn ieuengctid. 

eut. . 
10, c g 
10.0. WRŴW dy fara ^ar wyncb y dyfr 


oedd; canys íi ai cei ar ol 
»]lawer o ddy ddiau. 


(o 
Matt. 10, 
42. 


PREGETHWR, XI. 


2 “Dyro ran i saith, a hefyd i 
wyth : canys “ni wyddost pa ddrwg 
a ddigwydd ar y ddaear. 

3 Os bydd y cymmylau yn llawn 
gwlaw, hwy a ddefnynant ar y 
ddaear: ac os tu ar dehau neu tu 
ar gogledd y syrth y pren; Ìle y 
syrthio y pren, yno y bydd efe. 

4 Y neb a ddalio ar y gwynt, ni 
haua; a'r neb a edrycho ar y cym- 
mylau, ni feda. 

5 Megis “nas gwyddost ffordd yr 
yspryd, £32 pha fodd y ffurfhêir yr 
esgyrn y'nghroth y feichiog; felly 
ni wyddost waith Duw, yr hwn 
sydd yn gwneuthur y cwbl. 

6 Y bore haua dy had, a phryd- 
nawn nac attal dy law: canys ni 


wyddost pa un ^a ffynna, aì hyn |?Heb dd. 


yma ai hyn accw, aì ynte da _fydd- 
ant ill dau yn yr un ffunud. 

7 Melus yn ddïau yw y goleu- 
ni, a hyfryd yw i'r llygaid weled 
yr hanl. 

8 Ond pe byddai dyn fyw lawer 


o flynyddoedd, & bod yn llawen. 


| 


ynddynt oll; etto cofied ddydd- 
iau tywyllwch; canys llawer fydd- 
ant. Beth bynnag a Gdigwydia 
oferedd vv. 

9 4 Gwna yn llawen, wr ieuangc, 
yn dy ieuengctid, a llaw enyched dy 
galon yn nyddiau dy ieuengctid, 
a rhodia yn ffyrdd dy galon, ac 
yngolwg dy lygaid: ond gwyb- 
ydd y geilw Duw di i'r farn am 
hyn oll. 

10 Am hynny bwrw *ddig oddi 
wrth dy galon, a thro ymaith ddrwg 
oddi wrth dy gnawd: 
edd 41v mebyd ac ieuengctid. 


PENNOD XII. 


llhaid yw meddwl am ein Gwneulhurwr 
mewn pryd. 8 Gofal y Pregethwr am adeil- 
adu eraill. 19 Ofn Duw yw yr help pennaf 
yn erbyn pob gwagedd ac oferedd. 


i 


“(4 “OFIA yn awr dy Greawdwr yn |*Di2.7 


nyddiau dy ieuengctid, cyn 
dyfod y dyddiau blin, a nesâu o'r 


blynyddoedd ^yn y rhai y dywedi, |tz0rych, 
ddim diddanwch |s 


Nid oes i 
ynddynt: 

2 Oyn tywyllu yr haul, a'r goleuni, 
a'r lleuad, a'r sêr, a dychwelyd y 
cymmylau ar ol y gwlaw: 


mi 


3 Yr amser y cryna ceidwaid y tŷ, 
ac y crymma y gwŷr cryfion, ac y, 


metha y rhai sydd yn malu, am eu 
bod yn *ychydig, ac y ty wylla y rhai 
sydd yn edrych trwy ffenestri; 

4 A chau y pyrth yn yr heolydd, 





canys gwag-, 
| 











Am haelioni. 





c Ps. ll12, 9. 
Luc 6. 30. 
d Eph.ô,16. 


e Ioan 3. 8, 
1 Ps, 139, 
14,15. 


uniawn, 


- ———_—_——Í _ nL, 


3 Neu, 
dristwch. 


my GDC y Er cn I ur ID I ES ED yd dm Gw gn tdd TR I DN EI HA YI y mar 


$ Neu, malu | 
ychydig. 








Y cariad sydd rhwng 


Cyn 

CRIST 

Cylch 
977. 


8 Jer. 9, 17. 


d Gen. 3.19. 
Pu. 90, 3. 


e Num. 16. 


îpen. 1. 2, 


Cyn 
CRIST 
ysgrifonwyd 
eylch 
1014, 





a pen. 4. 10. 


b Hos. 11. 4. 


————— —. _—-__ 1 .k_— —_—_———_ —— ———_—_ —_—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_——_——_———_—_—m_—_———_ au" "2 "2 uu Gy. a AI "I I I i hh ui au ay II I I I I dur 4 un Y I IH hi cr uu yd RR YI y i dh a Y IL Sn HE A II y i I I I AF - 
be 2 


22.n 271.16. 


6. 
Zech.l2,l. 


| pan fo isel swn y malu, a'i gyfodi 
wrth lais yr aderyn, a gostwng i 
lawr holl ferched cerdd: 

5 Iê, yr amser yr ofnant yr Ayn 
sydd uchel, ac yr arswydant yn y 
ffordd, ac y blodeua y pren almon, 
ac y bydd y ceiliog rhedyn yn faich, 
ac y palla chwant: pan elo dyn ì 
dŷ ei hir gartref, “a'r galarwyr yn 
myned o bob tu yn yr heol: 

6 Cyn torri y llinyn arian, a chyn 
torri y cawg aur, a chyn torri y 
piser ger llaw y ffynnon, neu dorri 
yr olwyn wrth y pydew. 

7 “Yna y dychwel y pridd i'r ddaear 
fel y bu, ac y dychwel yr yspryd at 
' DDuUw, * yr hwn aii rhoes ef. 

8 Y “Gwagedd o wagedd, medd y 
Pregethwr; gwagedd yw y cwbl. 

9 A hefyd, am fod y Pregethwr 
yn ddoeth, efe a ddysgodd etto 
wybodaeth i'r bobl; ïe, efe a ys- 


CANIAD SOLOMON,I. 


tyriodd, ac a chwiliodd allan, ac “a an 


drefnodd ddïarhebion lawer. 

10 Chwiliodd y Pregethwr am eir- 
iau *2cymmeradwy ; a hyn oedd ys- 
grifenedig oedd, uniawn, sef geiriau 
gwirionedd. 

11 Geiriau y doethion sydd megis 
symbylau, ac fel hoelion wedi eu sicr- 
hâu gam feistriaid y gynnulleidfa, 4 
rhai a roddir oddi wrth un bugail. 

12 Ym mhellach hefyd, fy mab, 
cymmer rybudd wrth y rhai hyn; 
nid oes diben ar wneuthur llyfrau 
lawer, a ^darllen llawer sydd ílin- 
der i'r enawd. 


13 T *Swm y cwbl a glybuwyd |* 


yw, .'Ofna DDuUw, a chadw ei or- 
chymynion: canys hyn gyw holl 
ddyled dyn. 

14Canys “Duw a ddwg bobgweith- 
red i farn, a phoo peth dirgel, pa un 
bynnag fyddo ai da ai drwg. 


â 


CANIAD SOLOMON. 


| PENNOD IL 

1 Cariad yr eglwys ar Grist. 5 Y mae hi yn 
cyfaddef eî gwrthuni, 1 ac yn gweddïo am 
gael eî chyfarwyddo at eî ddiadell ddefaid 
ef. 8 Crist yn eì chyfarwyddo hi at bebyll y 
bugeiliaid: 9 a chan ddangos ei gariad tu 
ag atti, 11 yn gwneuthur iddi addewidion 
grasusol. 12 Crist a'i eglwys yn ymgaredigo. 


AN y caniadau, eiddo Solomon. 


2 Cusaned fi â chusanau eil, 


fin: “canys gwell yw dy gariad na 
gwin. 

3 O herwydd arogl dy ennaint da- 
ionus, ennaint tywalltedig yw dy 
enw: am hynny y llangcesau a'th 
garant. 

4 P'Tyn fi, *nì a redwn ar dy ol, 
9Y brenhin a'm dug i i'w ystafell- 


â. bau: nia ymhyfrydwn ac a ymlawen- 


"p»115,| hâwn ynot; ni a gofiwn dy gariad 
ioanle2 |yn fwy ma gwin: 2y rhai uniawn 
2 Neu, hwy, | 8y d yn dy garu. 

ynusawn| O Du ydwyf fi, ond hawddgar, 


merched Jerusalem, fel pebyll Ce- 
dar, fel llenni Solomon. 

6 Nac edrychwch arnaf, am fy 
mod yn ddu, ac am i'r haul edrych 
arnaf: meibion fy mam a ddigias- 
ant wrthyf, gosodasant fì i gadw 
gwinllannoedd eva444; fy ngwinllan 
fy hun nis cedwais. 

7 Mynega i mi, yr hwn a hoffodd 
fy enaid, pa le yr wyt yn bugeilio, 
pa le y gwnei iddynt orwedd ganol 
dydd : canys paham y byddaf megis 


43 


un *yn froi heibio wrth ddïadellau 

dy gyfeillion ? 

8 4 Oni wyddost ti, *y deccaf o'r 
gwragedd, dos allan rhagot ar hyd 
ol y praidd, a phortha dy fynnod ger 
llaw pebyll y bugeiliaid. 

9 I'r meirch yngherbydau Pha- 
raoh y'th gyffelybais, ffy anwylyd. 

10 “Hardd yw dy ruddiau gan 
dlysau, a'th wddf gan gadwyni. 

ll Tlysau o aur, a boglynnau o 
arian, a wnawn i ti. 

12 1 Tra yw y brenhin ar ei fwrdd, 
fy nardus i a rydd ei arogl. 

13 Fy anwylyd sydd imi yn bwysi 
myrr; rhwng fy mronnau yr erys 
dros nos, 

14 Cangen o rawn *camphir 4w 
fy anwylyd i mi, y'ngwinllannoedd 
Engedi. 

15 " Wele di yn dêg, fy anwylyd, 
wele di yn dêg; 4 mae i ti lygaid 
colommennod. 

16 Wele di, fy *anwylyd, yn dêg, 
ac yn hawddgar; ein gwely hefyd 
sydd ìraidd. 

17 Swmmerau ein tai sydd gedr- 
wydd; ein “distiau sydd ffynnid- 
wydd. 

PENNOD II. 

1 Y cariad sydd rhwng Crist a'i eglwys. 8 Go- 
baith, 10 a galwedigaeth yr eglwys; 14 a 
gofal Orist drosti. 16 Proffes yr eglwys, a'i 

ydd, a'i gobaith. 











Orist a'i eglwys. 





£1 Dren. 4, 
a)» 


a2. 
2 Heh, 
dymunol. 


h pen, l. 13. 





2 Cor: ud 


| 


Cyn 
ORIST 
Cylch 
1014. 

3 Neu, 


wedi eî ì 
gorchudd- i 
1o. | 

| 





e pen. 5. 9, 
6.1. 


| 
g Ezec 16, i 
11,12 13; | 


4 Ner, 
cypres. 


h pen. 4.1. 
a. 12. 

9 Neu, 
nghyfeilles, 


6 Neu, 
ceibr, neu, 
rhodfeydd, 








Cariad yr eglwys at Grisŵ.. CANIAD SOLOMON, II. Cariad, Orist 










HOSYN Saron, a lili y dyffryn- | anwylyd, i iwrch, neu lwdn hydd cs 
oedd, ydwyf fi. ym mynyddoedd * Bether. Cyleli 
2 Megis lili ym mysg y drain, PENNOD III. 1014. 
felly y mae fy anwyly d ym mys$8 y | 1 Ymdrech yr eglwys, a'i gorfodaeth mewn prof- Mn 
merched. edigaeth. 6 Yr eglwys yn ymogoneddu yng 
3 Mecis pren afalau ym mysg | _ Nghtist. 
prennau y coed, felly y mae fy an- LIW *nos yn fy ngwely y ceis- |*F5269., 
2He». | wylyd ym mhlith y meibion: “bu iais yr hwn a hoffa fy enaid: 
“eisafiais. | dda gennyf eistedd dan ei gysgod ef, | ceisiais ef, ac nis cefais. 
*He».i 1al frwyth oedd felus "i'm genau. 2 Codaf yn awr, ac âf o amgylch 
ngemau. | 4Efe a'm dug i'r gwindy, a'i faner | y ddinas, trwy yr heolydd a'r ys- 
| drosof ydoedd gariad. trydoedd, ceisiaf yr hwn a hoffa fy 
He». . | ô5 Cynheliwch fi â phottelau, * cys- | enaid : ceisiais ef, ac nis cefais. 
mi afalau. | urwch fi âg afalau; canys claf yd- | 3 “Y gwylwyr, y rhai a aent o am- |bpen.5.7. 
wyf fi o gariad. gylch y ddinas, am cawsant: gofyn- 


»pen.8.3. | 6 “Ei law aswy sydd dan fy mhen, | «ês, A welsoch chwi yr hwn sydd 
ai ddeheulaw sydd yn fy nghofl- | hoff gan fy enaid ? | 
eidio. 4 Nid aethwn i neppell oddi wrth- 
“pen, 3.5. |. 7 PMerched Jerusalem, tynghedaf | ynt, hyd oni chefais yr hwn sydd 
chwi trwy iyrchod ac ewigod y maes, | hoff gan fy enaid: deliais ef, ac nis 
na chyffrôch, ac na ddeffrôch fy | gollyngais, hyd oni ddygais ef ì dŷ 
nghariad, hyd oni fynno ei hun. fy mam, ac i ystafell yr hon a'm 
8 9 ,Dyma lais fy anwylyd! wele hymddôg. 
ef yn dyfod, yn neidio ar y myn-| 5 “Merched Jerusalem, tynghed- |*pcn.2.7. 
yddoedd, ac yn llammu ar y bryn- af chwi trwy iyrchod ac ewigod y| 
jau. maes, na chyffrôch ac na ddeffrôch 
cad. 17. 9 ceTebyg yw fy anwylyd i iwrch | /y nghariad, hyd oni fynno ei hun. 
neu lwdn hydd; wele efe yn sefyll| 6 * “Pwy yw hon sydd yn dyfod i |1ren. 8.5. 
y tu ol i'n pared, yn edrych trwy | fynu o'r anialwch megis colofnau 
y ffenestri, yn ymddangos trwy y | mwg, wedi ei phêr-arogli â myrr, 
dellt. ac â thus, ac â phob powdr yr 
apothecari * 
7 Wele ei wely ef, sef yr eiddo So- 
lomon; 4 mae tri ugain o gedyrn 
| Oi amgylch, sef o gedyrn Israel. 
8 Hwynt oll a ddaliant gleddyf, 
wedi eu dysgu i ryfel, pob un â'i 
gleddyf ar ei glun, rhag ofn liw 
nos. 
9 Gwnaeth y brenhin Solomon iddo 
2 gerbyd o goed Libanus. ne 2er 
10 Ei byst ef a wnaeth efe o arian, 
eì lawr o aur, ei lenni o borphor; 
ei ganol a balmantwyd â chariad, 
i ferched Jerusalem. 
14 4 Fy ngholommen, yr hon wyt | ll Ewch allan, merched Sïon, ac 
yn holltau y graig, yn lloches y | edrychwch ar y brenhin Solomon 
grisiau, gâd 1 mi weled dy wyneb, | yn y goron â'r hon y coronodd eì 

































l0 Fy anwylyd a lefarodd, ac a 
ddywedodd wrthyf, Cyfod, fy anwyl- 
yd, a thyred di, fy mhrydferth : 

11 Canys wele, y gauaf a aeth heib- 

iio, y gwlaw a basiodd, ac a aeth, 
ymaith ; 

12 Gwelwyd y blodau ar y ddaear, 
daeth amser i'”' adar i ganu, clywyd 
llais y durtur yn ein gwlad; 

13 Y ffigysbren a fwriodd allan ei 
ffigys irion, ar gwinwydd â'u hegin 
grawn a roddasant arogl £eg. Cy- 
fod di, fy anwylyd, a thyred di, fy 
mhrydferth. 


âpen. 8.13. | îoâd i mi glywed dy lais: canys dy | fam ef yn ei ddydd dyweddi ef, ac 
lais sydd beraidd, a'th olwg yn | yn nydd llawenydd ei galon ef. 


Tn PENNOD IV. 

e . 13ed, ì ì nì * wyn â 

Luc 19,82 15 Deliwch i mi *y ll ogod, y | 1 Orist yn gosod alan hawddgar ddoniau yr 
eglwys: 8 yn dangos eî garîad tu ag ail. 

16 Yr eglwys yn gweddïo ar gael eî gwneulth- 

ur yn gymmwys i'w bresennoldeb ef. 





llwynogod bychain, y rhai a ddi- 
fwynant y gwinllannoedd: can- 
ys y mae i'n gwinllannoedd egin 
grawnwin. 

fpen.6.3. |. 16 Sl Fy anwylyd sydd eiddof fi, 
a minnau yn eiddo yntau; y mae 
efe yn bugeilio ym mysg y lili. 

£pen.4.6. | ]7 £Hyd oni wawrio y dydd, a chilio 

bpen. 8 14. o'r cysgodau ; tro, bydd * debyg, fy 


a ELE di yn dêg, fy anwylyd, |*ycn.1.15. 
wele di yn dêg; dy lygaid] ^ 
ydynt golommennaidd rhwng dy 
lywethau; Pdy wallt sydd fel di- |'pen 6.5 
adell o eifr, y rhai a “ymddangos- |2Neu, bor- 


ant ar fyn- 
ydd, &c, 


ant o fynydd Gilead. 








644 





at yr eglwys. 
2 Dy ddannedd sydd fel dïadell 





o ddefaid gwastad-gnaif, y rhaì a 
ddaethant i fynu o'r olchfa; y rhai 
oeddynt bob un yn dwyn dau oen, 
ac nid oedd un ynddynt yn ddïeppil. 

3 Dy wefusau sydd fel edau ys- 
carlad, a'th barabl yn weddus: “dy 
arleisiau rhwng dy lywethau sydd 
fel darn o bomgranad. 

4 1D)y wddf sydd fel tŵr Dafydd, 
yr hwn a adeiladwyd yn dŷ arfau; 
tariannau fil sydd yn crogi ynddo, 
i gyd yn estylch y cedyrn. 

5 *Dy ddwy fron sydd fel dau 
lwdn iwrch o efelliaid yn pori ym 
mysg lili. 

6 fHyd oni *wawrio y dydd, a 
chilio o'r cysgodau, âf i fynydd y 
myrr, ac i fryn y thus. 

7 sTi oll ydwyt dêg, fy anwylyd; 
ac nid oes ynot frycheuyn. 

8 14 Tyred gyd â mi o Libanus, 
fy nyweddi, gyd â mi o Libanus: 
edrych o ben Amanah, o goppa 
Senir a * Hermon, o lochesau y llew- 
od, o fynyddoedd y llewpardiaid. 

9 Dygaist fy nghalon, fy chwaer, 
a'm dyweddi; dygaist fy nghalon âg 
un o'th lygaid, âg un gadwyn wrth 
dy wddf. 

10 Mor dêg yw dy gariad, fy chwaer, 
a'm dyweddi! 'pa faint gwell yw dy 
gariad na gwin, ac arogl dy olew 
na'r holl bêr-aroglau! 

ll Dy wefusau, /y nyweddi, sydd 
yn diferu /fe4 dil mêl: y mae mêl a 
llaeth dan dy dafod, ac arogl dy 
wisgoedd “fel arogl Libanus. 

12 Gardd * gauedig yw fy chwaer, 
a'm dyweddi: ffynnon gloedig, ffyn- 
non seliedig yw. 

13 Dy blanhigion sydd berllan o 
bomgranadau, a ffrwyth peraidd, 
5 camphir, a nardus ; 

14 7ê, nardus a saffrwn, calamus a 
synamon, a phob pren thus, myrr, 
ac aloes, ynghyd â phob rhagorol 
bêr-lysiau : 

15 Ffynnon y gerddi, ffynnon y 
dyfroedd byw, a ffrydiau o Liba- 
nus. 

16 Deffro di, ogledd-wynt, a 
thyred, ddeheu-wynt, chwŷth ar fy 
ngardd, fel y gwasgarer ei phêr- 
aroglau: deued fy anwylyd i'w ardd, 
a bwyttâed eì ífrwyth peraidd ei 
hun. 

PENNOD V. 
1 Orist yn deffrôi yr eglwys â'i alwad. 2 Yr 

eglwys, wedi prcfi cariad. Crist, yn glaf o 

gariad. 9 Portreiadu Crist wrth ei radau. 


615 


CANIAD SOLOMON, V. 


EUTHUM i'm gardd, fy chwaer, 
am dyweddi: cesglais fy myrr 
gyd â'm pêr-arogl, bwytteais fy nil 





Portreiadw Orist. 


gyd â'm mêl, yfais fy ngwin gyd 


âm llaeth: bwyttêwch, * gyfeillion, 
yfwch, ïe, *yfwch yn helaeth, /y 
rhai anwyl. 

2 $ Myfi sydd yn cysgu, am calon 
yn neffro: llais fy anwylyd yw ” yn 
curo, gan ddywedyd, Fy chwaer, 
fy anwylyd, fy ngholommen, fy ni- 
halog, agor ìi mi: canys llanwyd fy 
mhen â gwlith, a'm gwallt â defn- 
ynnau y nos, 

3 Dïosgais fy mhais; pa fodd y 
gwisgaf hi? golchais fy nhraed ; pa 
fodd y diwynaf hwynt? 

4 Fy anwylyd a estynodd ei law 
trwy y twll; am hymysgaroedd a 
gyffrôdd * er ei fwyn. 

5 Mi a gyfodais i agori i'm 
hanwylyd; 2m dwylaw a ddifer- 
asant gam fyrr, am bysedd gam 
fyrr yn diferu ar hyd hespennau 
y clo. 

6 Agorais i'm hanwylyd ; ond fy an- 
wylyd a giliasai, ac a aethai ymaith : 
fy enaid a lewygodd pan lefarodd: 
c ceisiais, ac nis cefais; gelwais ef, 
ond ni'm hattebodd. 

7 1Y gwylwyr y rhai a aent o am- 
gylch y ddinas, am cawsant, a'm 
tarawsant, a'm harchollasant: gwyl- 
wyr y caerau a ddygasant fy ngor- 
chudd oddi arnaf. 

8 Merched Jerusalem, gorchy- 
mynaf i chwi, os cewch fy anwyl- 
yd, fynegi iddo fy mod yn glaf o 
gariad, 

9 4 Beth yw dy anwylyd rhagor 
anwylyd ara, y * deccaf o'r gwrag- 
edd? beth yw dy anwylyd rhagor 
anwylyd aral pan orchymyni i ni 
felly 

10 Fy anwylyd sydd wŷn a gwrid- 
og, yn * rhagori ar ddeng mil. 

ll Ei ben fel aur coeth, ei wallt 
5 yn grych, yn ddu fel y fran. 

12 íEi lygaid fel Mygaid colom- 
mennod wrth afonydd dyfroedd, 
wedi eu golchi â llaeth, *wedi eu 
gosod yn gymmwys. 

13 Ei ruddiau fel gwely pêr-lysiau, 


Jel blodau peraidd: ei wefusau fel 


lili yn diferu myrr diferol. 

14 Ei ddwylaw sydd fef modrwy- 
au aur, wedi eu llenwi o beryl: ei 
fol fel disglaer ifori wedi ei wisgo 
â saphir. 

16 Ei goesau fel colofnau marmor 
wedi eu gosod ar wadnau o aur 


X3 


a Luc 15. 7, 
10 


Ioan 2. 29, 
2Nen,a 
meddwer 


chwi pe 
gariad. 


b Dat. 3. 20. 


3 Neu, ynof. | 


cpen, 9. l, 
d pen, 3. 3. 
fanerog. 
6 Neu, yn 
gudynnog. 
— 
6 Heb, 
yn eistedd 
mewn cyf- 
lawnder. 


e pen. 1. 8, 


4 Heb, 


îpen. 1.15 
t'i . Td 





Orist yn dangos 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1014. 

7 taflod, 
ei enau, 





apen. l. 8, 


b pen. 2. 16, 
a7. 10. 


e pen. 4. 3. 


fad,4., 


& pen. 7. l2, 


8 Neu, fy 
enaîd a'm 


coeth: ei wynebpryd fel Libanus, 

mor ddewisol a chedrwydd. 

16 Melus odiaeth yv “ei enau; ïe, 
y mae efe oll yn hawddgar. Dyma 
fy anwylyd, dyma fy nghyfaill, O 
ferched Jerusalem. 

PENNOD VI. 

1 Yr eglwys yn gwneuthur proffes o'i gydd yng 
Nghrist, 4 Orist yn dangos hawddgar ddon- 
iau yr eglwys, 10 a'i gariad ef tu ag atti. 

1 BA le yr aeth dy anwylyd, *y 

deccaf o'r gwragedd? i ba le y 
frodd dy anwylyd? fel y ceisiom ef 
gyd â thi. 

2 Fy anwylyd a aeth i waered 
i'w ardd, i welŷau y pêr-lysiau, I 
ymbauU yn y gerddi, ac i gasglu 
lili. 

3 PMyfi wy/ eiddo fy anwylyd, 
am hanwylyd yn eiddof finnau, yr 
NU sydd yn bugeilio ym mysg y 
ìli, 

4 * Teg ydwyt tì, fy anwylyd, me- 
gis Tirsah, gweddus megis Jerusa- 
lem, * ofnadwy megis (uw banerog. 

5 Tro dy lygaid oddi wrthyf, can- 
ys hwy a'm “gorchfygasant: “dy 
wallt sydd fel dïadell o eifr y rhai 
a ymddangosant o Gilead. 

6 Dy ddannedd sydd fel dïadell 
o ddefaid a ddai i fynu o'r olchfa, 
y rhai sydd bob un yn dwyn dau 
oen, ac heb 42 yn ddïeppil yn eu 
mysg. 

7 “Dy arleisiau rhwng dy lywethau 
sydd fel darn o bomgranad. 

8 Y mae fri ugain o frenhines- 
au, ac o ordderch-wragedd bedwar 
ugain, a llangcesau heb rifedi. 

9 Un ydyw hi, fy ngholommen, fy 
nihalog; unig ei mam 4y hi, dew- 
isol yw hi gan yr hon ai hesgor- 
odd : y merched a'i gwelsant, ac a'i 
galwasant yn ddedwydd; y bren- 
hinesau ar gordderch-wragedd, a 
hwy ai canmolasant hi. 

10 T Pwy yw hon a welir fel y 
wawr, yn dêg fel y lleuad, yn bur 
fel yr haul, fyn ofnadwy fel Mu 
banerog ? 

11 Euthum i waered i'r ardd gnau, 
i edrych am ffrwythydd y dyffryn, 
sj weled a flodeuasai y winwydden, 
a flodeuasai y pomgranadau. 

12 Heb wybod i mi *y'm gwnaeth 
fy enaid megis cerbydau Amnmi- 


' |nadib. 


13 Dychwel, dychwel, y Sulamees; 
dychwel, dychwel, fel yr edrychom 
arnat. Beth a welwch chwi yn y 
Sulamees? Megis tyrfa * dau lu, 


616 


CANIAD SOLOMON, VI. 


PENNOD VIL 
1 Hysbysrwydd pellach o radav yr eglwys. 10 


Yr eglwys yn gwneuthur profjes o'i gydd, ac 
o'i dymuniad. 
N Í OR dêg yw dy draed mewn 
esgidiau, ferch pendefig! cym- 
malau dy forddwydydd sydd fel 
tlysau, gwaith dwylaw y cywraint. 
2 Dy fogail sydd fel gorflwch 
crwn, heb eisieu “lleithder: dy fru 
“en DAN gwenith wedi ei amgylchu 
â lili. 


3 * Dy ddwy fron megis dau lwdn 
iwrch o efelliaid. 

4 PDy wddf fel tŵr o ifori; dy lyg- 
aid /el pysgod-lynnoedd yn Hesbon 
wrth borth Bath-rabbim; dy drwyn 
fel tŵr Libanus yn edrych tu a Da- 
mascus, 

5 Dy ben sydd arnat fel * Carmel, 
a gwallb dy ben fel porphor; y 
brenhin sydd wedi ei rwymo yn y 
rhodfeydd. 

6 Mor dêg ydwyt, ac mor hawdd- 
gar, fy nghariad, am hyfrydwch! 

7 Dy uchder yma sydd debyg i 
balmwydden, a'th fronnau i'r grawn- 
sypiau. 

8 Dywedais, Dringaf i'r balmwydd- 
en, ymaflaf yn ei cheingciau: ac yn 
awrdy fronnau fyddantmegis grawn- 
ganghennau y winwydden, ac arogl 
dy ffroenau megis afalau ; 

9 A thaflod dy enau megis y gwin 
goreu i'm hanwylyd, yn myned 2 
waered *yn felus, ac yn perì ìi 
wefusau y rhai a fyddo yn *cysgu 
lefaru. 

10 1 “Eiddo fy anwylyd ydwyf fi, 
ac îattaf fi y mae ei ddymuniad ef. 

11 Tyred, fy anwylyd, awn i'r maes, 
a llettŷwn yn y pentrefi. 

12 Bore-godwn i'r gwinllannoedd ; 
* edrychwn a flodeuodd y winwydd- 


en, a £agorodd egin y grawnwin, a|* 


flodeuodd y pomgranadau: yno 
rhoddaf fy no hafbiad. i fi. dn 

12 fY mandragorau a roddasant 
arogledd, ac wrth ein drysau * 4y 0mae 
pob rhyw odidawg jrwythau, new- 
ydd a hen, y >'h«i a rois i gadw i ti, 
fy anwylyd. 


PENNOD VIIL 
1 Cariad yr eglwys íu ag at Grist, 6 Mor 
angerddol yw cariad, 8 Galwad y cenhedl- 
oedd, 14 Yr eglwys yn gweddïo am ddy- 
fodiad Crist. 
NA bait megis brawd i mi, yn 
sugno bronnau fy mam! pam 
y'th gawn allan, cusanwn di; etto 
ni'm * dirmygid. 


hawddgarwch yr eglwys. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1014. 


2 Heb, 
cymmysg. 


a pen. â, 5. 


b pen. 4, 4, 


$ Neu, 
ysgarlad. 


4 Heb. yn 
uniawn. 
6 Neu, hen. 


c pen. 2. 16. 
a 6.9. 
d Ps. 45. 11, 


epen. 6. 11, 


Nen 
ymddang- 
osodd. a 


f Gen. 30, 
14, 

£ Matt, 13, 
62, 


2 Nou, 
dirmygent, 


Oariad yr eglwys 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1014, 

a Diar. 9, 2, 


b pen. 2, 6. 


c pen. 2. T. 
a, 

$ Heb. 
paham 
cyffrôwch 
a phaham 
y aê- 
Wrôwch. 

d pen. 3. 6. 


e Es. 49, 16. 
Jer. 22, 24, 


2 Arweiniwn, a dygwn di i dŷ fy 
mam, yr hon am dysgai: parwn i 
ti yfed “gwin llysieuog o sugn fy 
mhomgranadau. 

3 PEi law aswy fyddai dan fy 
mhen, a'i law ddehau a'm cofleidiai. 

4 “Tynghedaf chwi, ferched Jeru- 
salem, “na chyffrôch, ac na dde- 
ffrôch 7y nghariad, hyd oni fynno 
ei hun. 

5 1Pwy yw hon sydd yn dyfod 
i fynu o'r anialwch, ac yn pwyso 
ar ei hanwylyd? Dan yr afallen 
yth gyfodais: yno yth esgorodd 
dy fam; yno y'th esgorodd yr hon 
a'th ymddâg. 


| 6 1] “ Gosod fi megis sêl ar dy gal- 


Hag.2.23. On, fel sêl ar dy fraich: canys car- 


4 Heb. 
galed. 


iad sydd gryf fel angau ; eiddigedd 
sydd * greulawn fel y bedd: eì far- 
wor sydd farwor tanllyd, a íflam 


angerddol iddynt. 


7 Dyfroedd lawer ni allant ddi- 
ffoddi cariad, ac afonydd nis bodd- 


tpis.6. ant: 'pe rhoddai wr holl gyfoeth 


2n Num. 12. 
6. 


b Deut. 32, 


2 Heb. 


'ei dŷ am gariad, gan ddirmygu y 


dirmygid hynny. 


ESAIAH, I. 





8 Y mae i ni chwaer fechan, ac! 
nid oes fronnau iddi: beth a wnawn 
i'n chwaer y dydd y dyweder am 
dani? 

9 Os caer yw hi, ni a adeiladwn 
arni balas arian; ac os drws yw 
hi, mn a'i cauwn hi âg ystyllod cedr- 

10 Caer ydwyf fi, 4m bronnau 
fel gyrau: yna yr oeddwn yn ei 
olwg ef megis wedi cael ?tang- 
nefedd. 

ll Yr oedd gwinllan i Solomon 
yn Baal-hamon: efe a osododd y 
winllan i warcheidwaid; pob un a 
ddygai am ei ffrwyth fil o ddarnau 
arian. 

12 Fy ngwinllan sydd ger fy 
mron: mil a roddir ì tì, Solomon, 
a dau cant i'r rhai a gadwant ei 
ffrwyth hi. | 

13 O yr hon a drigi yn y gerddi, 
y cyfeillion a wrandawant ar dy 
lais: “pâr i mi et glywed. 

14 « 9. Brysia, fy anwylyd, ía bydd 
debyg i iwrch neu lwdn hydd ar 
fynyddoedd y pêr-lysiau, 


LLYFR Y 


PROPHWYD ESAIAH. 


PENNOD I. 


1 Esaiah yn achwyn ar Judah am ei hanuf- 
udd-dod : 5 yn gofidio am eî barnedigaeth 
hi: 10 yn edliw iddynt ew holl, wasanaeth : 
16 yn annog â edifeirwch, trwy addewidion 
a bygythion : 21 yn cwyno eu hannuwioldeb 
hwy, ac yn datgan barnedigaethau Duw: 
25 yn addaw gras; 29 ac yn bygwth dimn- 
ysir ar yr annwwiol. 

8 WELEDIGAETH Esaiah mab 

Amos, yr hon a welodd efe 
am Judah a Jerusalem, yn nydd- 
iau Uzziah, Jotham, Ahaz, a Heze- 
cïah, brenhinoedd Judah. 

2 PGwrandêwch, nefoedd; clyw di- 
£hau, ddaear: canys yr ARGLWYDD 
a lefarodd, Megais a meithrinais 
feibion, a hwy a wrthryfelasant i'm 
herbyn. 

83 “Yr ŷch a edwyn ei feddian- 


nydd, a'r asyn breseb ei berchen- 


nog: ond Israel nid edwyn, fy 
mhobl ni ddeall. 

4 O genhedlaeth bechadurus, pobl 
lwythog o anwiredd, had y rhai 


ymddï- . . . 
eithrasant, | drygionus, meibion yn llygru: 


neu, 4/m- 
wahanas- 


aml, 
Ps. 68, O. 


gwrthodasant yr ARGLWYDD, dig- 


iasant Sanct Israel, “ciliasant yn ol! 





647 


5 1 I ba beth y'ch tarewir mwy? 
cildynrwydd a chwanegwch: y pen 
oll sydd glwyfus, a'r holl galon yn 
llesg. 

6 O wadn y troed hyd y pen nid 
oes dim *cyfan ynddo; ond archoll- 
ion, a chleisiau, a gwelïau crawn- 
llyd: ni wasgwyd hwynt, ac ni 
rwymwyd, ac ni thynerwyd âg olew. 

7 * Y mae eich gwlad yn anrheith- 
iedig, eich dinasoedd wedi eu llosgi 
â thân: eich tir a dïeithriaid yn ei 


ysu yn eich gŵydd, ac wedi ei an- 


rheithio fel *ped ymchwelai estron- 
iaìd ef. 

8 Merch Sïon a adewir fmegis llu- 
esty mewn gwinllan, megis lletty 
mewn gardd cucumerau, megis din- 
as warchaeedig. 

9 “Oni buasai ìi ARGLWYDD y llu- 
oedd adael i ni ychydig iawn o 
weddill, fel "Sodom y buasem, a 
chyffelyb fuasem i Gomorrah. 

10 | Gwrandêwch air yr ARGLWYDD, 
tywysogion 'Sodom; clywch gyf- 
raith ein Duw ni, pobl Gomorrah. 


ll EBeth gyw llïosowgrwydd eich 


tu ag at Grist. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1014, 





6 ffafr, 
Matt. 21. 
dos 


£ pen. 2. 14. 


| 
, 6 Heb. Ffo 
| ymaith. 


h Edrych 
| Dat.22,17, 
20. 


i pen, 2, 17. 
Cyn 
CRIST 
Cylch 
e Dent, 28, 

6l, 52, 


pen. , 5, 


4 Heb. dym- 


chweliad 
estroniaid, 


f Job 27. 18, 
Galar. 2. 6. 


| £ Galar, 8, 


h Gon, 19, 
24. 

ìi Deut, 32, 
Oi 
Ezec. 16. 
46. 


Oo 
Mic, 6. 7. 


22. 
Rhuf. 9.29, 





Annog î edifeirwch. 





6 Heb. i'ch 
gweled. 


m Joel 1, 14, 
a2.15. 

6 Neu, 
gofìd. 


amlhaach 
& 
P pen. 52. 2. 


r pen, 9. 
26. 
Mic. 6.2. 


sPs.5l.T. 
Dat, 7. 14. 


$Jer.2.21. 


u Jer, 6. 298, 


Ezec. Udo 
ls, 19, 


x I)iar, 29, 
24, 
7 Ezec. 22. 
2a, 
Hos. 4. 18. 


Mic, 9. 11. 
2 Jer. 5. 28, 


Zech. 7. 10, 


a Deut. 28, 


Ezec, 5. 12. 


aberthau i mi? medd yr ARGLWYDD: 
llawnydwyfo boeth-aberthau hyrdd- 
od, ac o frasder anifeiliaid breis- 
ion; gwaed bustych hefyd, ac ŵyn, a 
bychod, nìd ymhyfrydais ynddynt. 

12 Pan ddeloch !*ìi ymddangos ger 
fy mron, pwy a geisiodd hyn ar eich 
llaw, se7 sengi fy nghynteddau ? 

13 Na chwanegwch ddwyn offrwm 
ofer: arogl-darth sydd ffiaidd gen- 
nyf; ni allaf oddef y newydd-loer- 
au na'r Sabbathau, "cyhoeddi cym- 
manfa; “anwiredd gdyw, sef yr 
uchel-wyl gyfarfod. 
l4 Eich lleuadau newydd a'ch 


gwyliau gosodedig a gasaodd fy. 


enaid: y maent yn faich arnaf; 
n blinais yn eu dwyn. 
15 9A phan estynoch eich dwylaw, 


.j|mì a guddiaf fy llygaid rhagoch: 


hefyd pan “weddïoch lawer, ni 
wrandawaf: Peich dwylaw sydd 
lawn o waed. 

16 4 Ymolchwch, ymlanhêwch, 
bwriwch ymaith ddrygioni eich 
gweithredoedd oddi ger bron fy 
llygaid; “peidiwch â gwneuthur 


.|drwg; 


l7 Dysgwch wneuthur daioni: 
ceisiwch farn, gwnewch uniondeb 
ì'r gorthrymmedig, gwnewch farn 
i'r amddifad, dadleuwch dros y 
weddw. 

18 Deuwch yr awr hon, ac 'ym- 
resymmwn, medd yr ARGLWYDD: 
pe byddai eich pechodau fel ys- 
garlad, “ânt cyn wŷnned a'r eira; 
pe cochent fel porphor, byddant 
fel gwlan. 

19 Os byddwch ewyllysgar ac 
ufudd, daioni y tir a fwyttêwch. 

20 Ond os gwrthodwch, ac os an- 
ufuddhêwch, â chleddyf y'ch ysir: 
canys genau yr ARGLWYDD a'i llef- 
arodd. 

21 4 *Pa wedd yr aeth y ddinas 
ffyddlawn yn buttain! cyflawn fu 
o farn: llettŷodd cyfiawnder ynddi; 
ond yr awr hon lleiddiaid. 

22 “Dy arian a aeth yn sothach, 
dy win sydd wedi eì gymmysgu â 
dwfr: 

23 Dy dywysogion sydd gyndyn, 
ac *yn gyfrannogion â lladron; 
pob un yn caru rhoddion, ac yn 
dilyn gwobrau: “ni farnant yr am- 
ddifad, a chŵyn y weddw ni chaiff 
ddyfod attynt. 

24 Am hynny medd yr Arglwydd, 
ARGLWYDD y lluoedd, cadarn DDUW 
Israel, Aha, *ymgysuraf€ar fy ngwrth- 


648 


ESAIAH, II. 





wynebwyr, ac ymddïalaf ar fy ngel- 


ynion. 

25 « A mi a ddychwelaf fy llaw 
arnat, ac “a *]ân-buraf dy sothach, 
ac a dynnaf ymaith dy holl alcam. 

26 Adferaf hefyd dy farnwyr fel 
cynt, a'th gynghoriaid megis yn y 
dechreu: wedi hynny “y'th elwir 


yn Ddinas cyfiawnder, yn Dref 


ffyddlawn. 

27 Sïon a waredir â barn, a'r rhai 
a ddychwelant ynddi â chyfiawnder. 

28 * A 94dinystr y troseddwyr a'r 
pechaduriaid fydd ynghyd; a'r 
rhai a ymadawant âr ARGLWYDD, 
a ddifethir. 

29 Canys cywilyddiant o achos 
“y derw a chwennychasoch; a 
gwartliruddir chwi am “y gerddi 
a ddetholasoch. 

30 Canys byddwch fel derwen a'i 
dail yn syrthio, ac fel gardd heb 
ddwfr iddi. 

31 A'r cadarn fydd fel carth, a'i 
2 weithydd fel gwreichionen: a hwy 
a losgantill dau ynghyd, ac ni bydd 
a'w diffoddo. 


PENNOD IL. 

1 Esaiah yn prophwydo dyfodiad brenhiniaeth 
Orist. 6 Annuwioldeb yw yr achos fod Duw 
yn gwrthod dyn. 10 Y mae yn annog î ofni, 
o herwydd maint yw gallu mawrhydi Duw. 


GAIR yr hwn a welodd Esa- 
iah mab Amos, am Judah a 
Jerusalem. 

2 A “bydd yn y dyddiau diwedd- 
af, Pfod mynydd tŷ yr ARGLWYDD 
wedi ei *barottôl ym mhen y myn- 
yddoedd, ac yn ddyrchafedig gor- 
uwch y bryniau; a'r holl genhedl- 
oedd a ddylifant atto. 

3 A phobloedd lawer a ânt ac a 
ddywedant, “Deuwch, ac esgynwn 
i fynydd yr ARGLWYDD, i dŷ Duw 
Jacob; ac efe a'n dysg ni yn ei 
ffyrdd, a ni a rodiwn yn ei lwybr- 
au ef: canys y gyfraith a â allan 
o Sïon, a gaìr yr ARGLWYDD O Je- 
rusalem. 

4 Ac efe a farna rhwng y cenhedl- 
oedd, ac a gerydda bobloedd lawer: 
a “hwy a gurant eu cleddyfau yn 
sychau, a'u gwaywffyn yn bladuriau: 
'ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn 
cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. 

5 Tŷ Jacob, deuwch, a rhodiwn 
yngoleuni yr ARGLWYDD. 

6 1 Am hynny y gwrthodaist dy 
bobl, tŷ Jacob, am eu bod wedi eu 
llenwi *allan o'r dwyrain, *a'u bod 
yn swynwyr megis y Philistiaid, ac 


Prophwydo brenhiniaeth Crist. | 








b Jer, 6. 29. 
a9, 4. 
Mal, 9. 2. 

8 Heb. 
buraf fel 
pureidd- 
iad. 

c Zech. 8. 3, 





epen.5(.ô., 


f pen. 65. ô...| 
a, 60. 17, | 


2 Nen, 
wuith. 





sicrhdu. 


c Jer. 31. 6, 
aU. 5. 
Zech. 8. 21, 


9 Neu, yn 
fwy na'r 
dwyrain. 
eDeut.l8, | 
14, 





Amnmnwwioldeb y bobl. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
760. 





4 Neu, yr 
ymddigon- 
ant. 

f Deut. 17. 
MO eg 


kl Dren, 
UNED 


9 Neu, ânt 
ymaath. 


| ì Hog, 10. 8. 
Luc 23. 20. 
Dat. 6, 16, 
n 9. 6. 

6 Ileb. 
y llwch. 


| 
i 
€ pen. 5. 15. 
h Edrych 
Ezec. 91.2. 


mewn plant dïeithriaid *yr ym- 
foddlonant. 

7 'A'u tir sydd gyflawn o arian 
ac aur, ac nid oes diben ar eu trys- 
orau; a'u tir sydd lawn o feirch, 
ac nid oes diben ar eu cerbydau. 

8 Eu tir hefyd sydd lawn o eilun- 
od; ì waith eu dwylaw eu hun yr 
ymgrymmant, i'r hyn a wnaeth eu 
bysedd eu hun : 

9 A'r gwreng sydd yn ymgrymmu, 
ar bonheddig yn ymostwng: am 
hynny na faddeu iddynt. 

10 1 Dos i'r graig, ac ymgâdd yn 
y llwch, rhag ofn yr ARGLWYDD, a 
rhag gogoniant ei fawredd ef. 

ll £Uchel drem dyn a iselir, ac 
uchder dynion a ostyngir; a'r AR- 
GLWYDD yn unig a ddyrchefir yn 
y dydd hwnnw. 

12 Canys dydd ARGLWYDD y llu- 
oedd fydd ar bob balch ac uchel, 
ac ar bob dyrchafedig; ac efe a 
ostyngir : 

13 Ac ar holl uchel a dyrchaf- 
edig " gedrwydd Libanus, ac ar holl 
dderw Basan, 

14 Ac îar yr holl fynyddoedd uchel, 


|ac ar yr holl fryniau dyrchafedig, 


15 Ac ar bob tŵr uchel, ac ar bob 
magwyr gadarn, 

16 Ac ar holl “longau Tarsis, ac 
ar yr holl luniau dymunol. 

17 Yna yr Iselir uchelder dyn, ac 
y gostyngir uchder dynion: a'r AR- 
GLWYDD yn unig a ddyrchefir yn 


y dydd hwnnw. 


18 A'r eilunod a *fwrw efe ymaith 
yn hoilol. 

19 A hwy a ânt i dyllau y creig- 
iau, ac ìi ogofau “llychlyd, rhag ofn 
yr ARGLWYDD, a rhag gogoniant 
ei fawredd ef, pan gyfodo efe ì 
gynhyrfu y ddaear. 

20 Yn y dydd hwnnw y teifl dyn 


'|“ei eilunod arian, a'i eilunod aur, 


y rhai a wnaethant *iddynt i'w hadd- 


' oli, ì'r wadd ac i'r ystlummod: 


21 I fyned i agennau y creigiau, 
ac ì goppâau y clogwyni, rhag ofn 
yr ARGLWYDD, a rliag gogoniant ei 
fawredd ef, pan gyfodo efe i gyn- 
hyrfu y ddaear. 

22 Peidiwch chwithau â'r dyn yr 
hwn sydd a'i anadl yn ei ffroenau: 
canys ym mha beth y gwneir cyfrif 


hono? 

? 29H9* | PENNOD III. 

1 Y mawr waradwydd sydd yn dyfod o bechu. 
9 Digywilydd-dra y vobl. 12 Trala a_chy- 
bydd-dod y llywodraethwyr. 16 Pa ddialedd 
a ddaw am falchder y gwragedd. 


ESAIAH, III. 


ANYS wele, yr Arglwydd, An- 
GLWYDD y lluoedd, *a dŷn ym- 
aith o Jerusalem, ac o Judah, ? y 
cynhaliaeth a'r ffon, holl gynhal- 


iaeth bara, a holl gynhaliaeth dwfr,. 


2 “Y cadarn, a'r rhyfelwr, y brawd- 


- 3 ? Y; u , 23» 
wr, a'r prophwyd, y synhwyrol, a'r | 21 


henwr, 

3 Y tywysog deg a deugain, a'r *an- 
rhydeddus, a'r cynghorwr, a'r crefft- 
wr celfydd, a'r areithiwr hyawdl. 

4 A rhoddaf “blant yn dywysog- 
ion iddynt, a bechgyn a arglwydd- 
iaetha arnynt, 

5 A'r bobl a orthrymmir y naill 
gan y llall, a phob un gan ei gym- 
mydog: y bachgen yn erbyn yr 
henwr, a'r gwael yn erbyn yr an- 
rhydeddus, a ymfalchïa, 

6 Pan ymaflo gwr yn ei frawd o 
dŷ ei dad, gan ddywedyd, Y mae 
dillad gennyt, bydd dywysog i ni; 
a bydded y cwymp hwn dan dy 
law di: 

7 Yntau a *dwng yn y dydd hwnnw, 
gan ddywedyd, Ni byddaf *iach- 
âwr; canys yn fy nhŷ nid oes fwyd 
na dillad: na osodwch fì yn dy- 
wysog i'r bobl. 

8 Canys cwympodd Jerusalem, a 
syrthiodd Judah: o herwydd eu 
tafod hwynt a'u gweithredoedd 
sydd yn erbyn yr ARGLWYDD, 
gyffrôi llygaid ei ogoniant ef. 

9 Y Dull eu hwynebau hwynt a 
dystiolaetha yn eu herbyn; au 
pechod fel “Sodom a fynegant, ac 
ni chelant: gwae eu henaid, canys 
talasant ddrwg iddynt eu hunain. 

10 Dywedwch mai da fydd i'r cyf- 


Mawr waradwydd, pechod. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
60. 





aJor,9(.21, 
a os. 9, 


2 Heb. uchel 
eì wyneb. 


d Preg, 10. 
16. 


$ IIeb. 
gyfvd ei 
aw 
Gen.14.22, 


4 lIob. 
rwymwr. 


e Gen. 13, 
I3.a ls, 2L 
a lO, 5, 


iawn: canys fffrwyth eu gweithred- |'P5128.2 


oedd a fwynhânt. 

ll Gwae yr anwir, drwg _/ydd 
iddo: canys gwobr eì ddwylaw ei 
hun a *fydd iddo. 

12 tî Fy mhobl * sydd a'u treiswyr 
yn fechgyn, a gwragedd a arglwydd- 
laetha arnynt. O fy mhobl, by rhai 
ath “dywysant sydd yn peri  & 
gyfeiliorni, a ffordd dy lwybrau a 
7 ddistrywiant. 

13 Yr ARGLWYDD sydd yn sefyll 
i ymddadleu, ac yn sefyll i farnu y 
bobloedd, 

l4 Yr ARGLWYDD a ddaw i farn 
â henuriaid ei bobl, a'u tywysog- 
ion: canys chwi a borasoch y 
winllan ; anrhaith y tlawd sydd yn 
eich tai. 

15 Beth sydd i chwi a guroch ar 
fy mhobl, ac a faloch ar wynebau y 


5 Neu, 
roddir, 
cb. 
wneir, 
£ ad. 4, 
h pen. 9. 16. 


6 Neu, fen- 
dithiant. 


7 Hcb. 
lyngcant. 


8 Nou, 
losgasoch. 





Am falchder y gwragedd. 


tlodion? medd ARGLWYDD DDUW 
y lluoedd. 

16 T A'r ARGLWYDD a ddywed- 
odd, O herwydd balchïo o ferched 
Sion, a rhodio â gwddf estynedig, 
ac â llygaid *9gwammal, gan rodio a 
rhygyngu wth gerdded, a thrystio 
â'u traed: 

17 Am hynny y clafra yr AR- 
GLWYDD gorynnau merched sion; 
ar ARGLWYDD Ía ddinoetha eu 
gwarthle hwynt. 

18 Yn y dydd hwnnw y tyn yr 
ARGLWYDD ymaith addurn yr es- 
eidiau, y rhwydwaith hefyd, ar 
lloerawg wisgoedd, 

19 Y *cadwynau, a'r breichledau, 
a'r moledau, 

20 Y penguwch, ac addurn y coes- 
au, a'r ysnodennau, a'r * dwyfron- 
negau, a'r clust-dlysau, 

21 Y modrwyau, ac addurn y trwyn, 

22 Y gwisgoedd symmudliw, ar 
mentyll, a'r misyrnau, a'r erych- 
nodwyddau, 

93 Y drychau hefyd, a'r llïan 
meinwych, a'r coccyllau, ar gynau. 

24 A bydd yn lle pêr-arogl, ddrewì; 
bydd hefyd yn lle gwregys, rwygiad; 
ac yn lle iawn drefn gwallt, foelni; ac 
yn lle dwyfronneg, gwregys o sach- 
lian; a llosgfa yn lle prydferthwch. 

25 Dy wŷr a syrthiant gan y cledd- 
yf, a'th * gadernid trwy ryfel. 

26 A'i phyrth hi a ofidiant, ac 
a alarant: a hithau *yn anrheith- 
reli |ledig a eistedd ar y ddaear. 


ei glanhâu. 
PENNOD IV. 
Mewn dygn adfyd, teyynas Crisi, a fydd nodded. 




















î pen. 47. 2, 
Nah. 3. 5. 


2 Neu, pêr- 
aroglau. 


3 Heb. tai 
yr enaid. 


4 Neu, 
gedyrn. 


A yn y dydd hwnnw saith o 
wragedd a ymaflant mewn un 
gwr, gan ddywedyd, Ein bara ein 
hun a fwyttâwn, a'n dillad ein hun 
a wisgwn: yn unig galwer dy enw 
di arnom nì; *cymmer ymaith * ein 
gwarth ni. 

2 Y pryd hwnnw y bydd PbBlag- 
uryn yr ARGLWYDD yn brydferthwch 
ac yn ogoniant; a ffrwyth y ddaear 


2 Neu, 
gymmeryd 
ymaith. 

a Luc 1. 25. 

b Zech. 3. 8. 
a 6. 12, 


sHee: |yn rhagorol ac yn hardd “i'r rhai 
ddiangfa ee 
sel Ia ddïangasant o Israel. 
3 A bydd, am yr hwn a adewir yn 
Sïon, ac a weddillir yn Jerusalem, 
y dywedir wrtho, O sanct; sef pob 
4 Neu, un ar a ysgrifenwyd *ym mhlith 
mewn e 
bywyd. | y rhai byw yn Jerusalem: 
cu. | 4 Pan cddarffo i'r ARGLWYDD olchi 


budreddi merched Sïon, a charthu 
gwaed Jerusalem o'i chanol, mewn 
yspryd barn, ac mewn yspryd llosgfa. 


650 


ESAIAH, IV. 


Dammeg y winllan. 








5 A'r ARGLWYDD a grea ar bob| _ Cyn 
trigfa o fynydd Sion, ac ar ei gym- MH 
manfaoedd, “gwmmwl a mwg y| _"60. 
dydd, a llewyrch tân fflamllyd y |« Exod.1s. 
nos: canys *ar yr holl ogoniant |s Neu, 
bydd * amddiffyn. chas 

6 A phabell fydd yn gysgod y | gorchudd. 
dydd rhag gwres, ac yn noddfa ac 
yn ddiddos rhag tymmestl a rhag 
gwlaw. 

PENNOD V. 
1 Trwy ddammeg y wînUan, y mae Dwv yn 

esgusodi bod eî farnedigaethau cyn dosied. 

8 Ei farnedigaethau ef yn erbyn cybydd-dod, 

11 a thryihyllwch, 13 ac annuwioldeb, 20 

ac anghyfiawnder, 26 Y rhaî a ddïaledda 

dros Dduw. 

ANAF yr awr hon i'm han- 

wylyd, ganiad fy anwylyd am 
2ei winllan. Gwinllan sydd im|*P5 5^ 
hanwylyd *?mewn bryn tra ffrwyth- | pen-2í,?. 
lawn: Matt.01.8: 

2 Ac efe a'i *cloddiodd hi, ac a'i | Luce.9.” 
digarregodd, ac ai plannodd o'r Me 
winwydden oreu, ac a adeiladodd | mr 
dŵr yn ei chanol, ac a drychodd |s Neu, 
win-wrŷf ynddi: ac efe a ddisgwyl- | «“*“ 
ìodd :4d4 ddwyn grawnwin, hithau 
a ddug rawn gwylltion. 

3 Ac yr awr hon, preswylwyr Je- 
rusalem, a gwŷr Judah, bernwch, 
attolwg, rhyngof fi a'm gwinllan. 

4 Beth oedd i'w wneuthur ychwan- 
eg i'm gwinllan, nag a wneuthum 
ynddi? paham, a mi yn disgwyl 
iddi ddwyn grawnwin, y dug hi 
rawn gwylltion ? 

5 Ac yr awr hon mi a hysbysaf 1 
chwi yr hyn a wnaf i'm gwinllan: 

b 4ynnaf ymaith ei chae, fel y porer |? Pe. 90. 12. 


hi; torraf ei magwyr, fel y byddo 
hi yn sathrfa; 

6 A mi a'i gosodaf hi yn ddifrod: 
nid ysgythrir hi, ac ni chloddir hi; 
ond mïeri a drain a gyfyd: ac i'r 
cymmylau y gorchymynaf na wlaw- 
iont wlaw arni. 

7 Dïau, gwinllan ARGLWYDD y 
lluoedd yw tŷ Israel, a gwŷr Judah 
yw *ei blanhigyn hyfryd ef: ac efe | 1Heb 
a ddisgwyliodd am farn, ac wele 
$ drais ; am gyfiawnder, ac wele lef. 

8 $ Gwae y rhai sydd yn cyssylltu 
ctŷ at dŷ, ac yn cydio maes wrth 
faes, hyd oni byddo eisieu lle, ac 
y trigoch chwi yn unig ynghanol 
y iir, 

9 9Lle y clywais y dywedodd AR- 
GLWYDD y lluoedd, " Yn ddïau bydd 
fai lawer, mawrion a theg, yn ang- 
hyfannedd heb drigiannydd. ï 

10 Canys deg cyfair o,winllan a 


grammen. 


c Mic. 2, 2, 


7 Heb. Oni 
bydd, 





Barnau Dww. 








h Hos. 4. 6, 


9 Heb. han- 


rhydedd 
gydd wŷr 
newyn, 


îpen.2.9 
hn 


2 Heb. y 
Sanctadi: 


k pen. 66. 5. 


er. 17. 15. 
Amos 5. 18, 
2 Petr 2. 3, 
â, 


ì Diar, 3.7. 
Rhuf, 12. 
16. 


ddygant un *bath, a lle homer a 
ddwg ephah. 

ll 9 “Gwae y rhai a gyfodant yn 
fore i ddilyn dïod gadarn, a arhos- 
ant hyd yr hwyr, Ayd oni * ennyno 
y gwin hwynt. 

12 Ac yn eu gwleddoedd hwynt 
y fmae y delyn, a'r nabl, y dym- 


6.5, |pan, ar bibell, a'r gwin: ond 5am 
| j waith 


yr ARGLWYDD nid edrych- 
ant, a gweithred ei ddwylaw ef nid 
ystyriant. 

13 1 “Am hynny y caethgludwyd 
fy mhobl, am nad oes ganddynt 
wybodaeth: a'u ? gwŷr anrhydedd- 
us sydd newynog, a'u llïaws a wyw- 
odd gan syched. 

14 Herwydd hynny yr ymehang- 
odd uffern, ac yr agorodd ei safn 
yn anferth; ac yno y disgyn eu 
gogoniant, a'u llïaws, a'u rhwysg, 
a'r hwn a lawenycha ynddi. 

15 iA'r gwreng a grymmir, ar 
galluog a ddarostyngir, a llygaid 
y rhai uchel a iselir. 

16 Ond ARGLWYDD y lluoedd a 
ddyrchefir mewn barn; ar DUw 


/ 4 | sanctaidd a sancteiddir mewn cyf- 


iawnder. 

l7 Yr ŵyn hefyd a borant yn ol 
eu harfer; a dïeithriaid a fwyttânt 
ddiffeithfaoedd y breision. 

18 Gwae y rhai a dynnant anwir- 
edd â rheffynnau oferedd, a phech- 
od megis â rhaffau mên : 

19 FE Y rhai a ddywedant, Brysied, 
a phrysured ei orchwyl, fel y gwel- 
om; nesâed hefyd, a deued cynghor 
Sanct yr Israel, fel y gwypom. 

20 1 Gwae y rhai a ddywedant am 
y drwg, Da yw; ac am y da, Drwg 
yw, gan osod tywyllwch am oleuni, 
a goleuni am dywyllwch; y rhai a 
osodant chwerw am felus, a melus 
am chwerw, 

21 Gwae y rhai sydd ' ddoethion 
yn eu golwg eu hun, a'r rhai deall- 
gar yn eu golwg eu hun. 

22 Gwae y rhai cryfion i yfed 
gwin, ar dynion nerthol i gym- 
mysgu dïod gadarn : 

23 Y rhai "a gyfiawnhânt yr anwir 
er gwobr, ac a gymmerant ymaith 
gyfiawnder y rhai cyfiawn oddi gan- 
ddynt. 

24 Am hynny, "megis ag yr ysa y 
*ffagl dân y sofl, ac y difa y fflam y 


c|mân-us; felly “y bydd eu gwreidd- 


yn hwynt yn bydredd, a'u blodeuyn 
a gyfyd i fynu fel llwch ; am idd- 
ynt ddïystyru cyfraith ARGLWYDD 


ESAIAH, VI 


y lluoedd, a dirmygu gair Sanct yr 
Israel, 

25 Am hynny yr ennynodd llid 
yr ARGLWYDD yn erbyn ei bobl, ac 
yr estynodd efe ei law arnynt, ac 
au tarawodd hwynt; a P chrynodd 
y mynyddoedd, a bu eu celanedd 
hwynt * yn rhwygedig y'nghanol yr 
heolydd. “Er hyn oll ni ddychwel- 
odd ei lid ef, ond etto 4y mae ei law 
ef wedi ei hestyn allan. 

26 $ Ac efe a gyfyd faner ì'r cen- 
hedloedd o bell, ac 7a chwibana 
arnynt hwy o eithaf y ddaear: ac 
wele, ar frys yn fuan y deuant. 

97 Ni bydd un blin na thram- 
gwyddedig yn eu plith; ni huna yr 
un, ac ni chwsg: ac *ni ddattodir 
gwregys ei lwynau, ac ni ddryllir 
carral ei esgidiau. 

28 Yr hwn sydd ai saethau yn 
llymion, a'i holl fwtiau yn annelog:: 
carnau ei feirch ef a gyfrifir fel call- 
estr, a'i olwynion fel corwynt. 

29 Ei ruad fydd fel llew; efe a 
rua fel cenawon llew: efe a chwyr- 
na hefyd, ac a ymeifl yn yr ysglyf- 
aeth; efe a ddïangc hefyd, ac a'i 
dwg ymaith yn ddïogel, ac ni bydd 
achubydd. 

30 Ac efe a rua arnynt y dydd 
hwnnw, fel rhuad y môr: os *tedrych- 
ir ar y tir, wele dywyllwch, a chyf- 
yngder, *a'r goleuni a dywyllir yn 
ei nefoedd. | 

PENNOD VI 


1 Esaiah, mewn gweledigaeth, yn gweled. Duw 
yn ei ogoniant; Ô a chwedi ofnî, yn cael 
ei gadarnhâu ŷ'w gennadwri. 9 Y mae yn 
dangos gwrithnysigrwydd y bobl, nes eu din- 
ysirio. 19 Y gweddill a fydd cadwedig. 

N y flwyddyn *y bu farw y 
brenhin Uzziah, Py gwelais 
hefyd yr ARGLWYDD yn eistedd ar 

eisteddfa uchel a dyrchafedig, a'i 

odre yn llenwi y deml. 

2 Y seraphiaid oedd yn sefyll oddi 
ar hynny: chwech adain ydoedd i 
bob un ; â dwy y cuddiai ei wyneb, 
ac “â dwy y cuddiai ei draed, ac â 
dwy yr ehedai. 

' 3A llefodd “y naill wrth y llall, ac 

a ddywedodd, “Sanct, Sanct, Sanct, 

yw ARGLWYDD y lluoedd, *yr holl 

ddaear sydd lawn o'i ogoniant ef. 

4 A physt y rhiniogau a symmud- 


asant gan lef yr hwn oedd yn llef- |si 


ain, *a'r tŷ a lanwyd gan fwg. 

5 î Yna y dywedais, fGwae fi! 
canys * darfu am danaf: o herwydd 
gwr halogedig ei wefusau ydwyf fi, 


Gweledigaeth Esaiah. | 





Cylch 
60. 






P Jer, 4, 24, 






4 Neu, 
Jfel tom. 


8 pen. 9. 12, 
17, 21. 
a, 10. â. 









r pen. 7. 18, 








s Dan. 5. 6. | 






t pen. 8. 22. 


5 Neu, a. 
phan fo 
goleu, ty- 
wyl fydd 
yn ew 
dinystr, 


c Ezec. 1.11, 


2 Heb. hwn 
ar hwn. 

d Dat. 4, 8. 

8 Hob. 
llonaid yr 
hoU ddaear 
uw ei ogon- 
iamt. 

e Exod. 40, 


1 Bren. 8, 
10. 

f arn.G. 22. 
al322. 

4 Heb. 


torrwyd fî 
ymadth. 





6ôl 


Gwrthnysigrwydd y bobl. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
8. 


£ Fdrych 
Jer. l. 9. 
Dan.10.16. 


h Gen.1. 26. 
ao. 22. 
a11.7. 


í Matt, 13. 
14, 
Marc 4. 12. 


0. 
pen. 63.17. 
ì Jer. 5.21. 


2 Neu, 
orphwys ar 
Ephraim. 








ac ym mysg pobl halogedig o we- 
fusau yr ydwyf yn trigo: canys fy 
llygaid a welsant y brenhin, AR- 
GLWYDD y lluoedd. 

6 Yna yr ehedodd attaf un or 
seraphiaid, ac yn ei law farworyn 
a gymmerasai efe oddi ar yr allor 
mewn gefail ; 

7 Ac “a rhoes i gyffwrdd â'm 
genau, ac a ddywedodd, Wele, cy- 
ffyrddodd hwn â'th wefusau, ac 
ymadawodd dy anwiredd, a glan- 
hawyd dy bechod. 

8 Olywais hefyd lef yr ARGLWYDD 
yn dywedyd, Pwy a anfonaf? a 
phwy a â drosom ^ni? Yna y dy- 
wedais, Wele fi, anfon fì. 

9 Y Ac efe a ddywedodd, Dos, a 
dywed wrth y bobl hyn, !Gan glywed 
clywch, ond na ddeallwch ; a chan 


!io.| weled gwelwch, ond na wybyddwch. 


10 Brasâ “galon y bobl hyn, a 
thrymhâ eu clustiau, a chau eu llyg- 
aid; !rhag iddynt weled â'u llygaid, 
a chlywed â'u clustiau, a deall â'u 
calon, a dychwelyd, a'u meddygin- 
iaethu. 

ll Yna y dywedais, Pa hyd, AR- 
GLWYDD? Ac efe a aítebodd, Hyd 
oni anrheithier y dinasoedd heb 
drigiannydd, a'r tai heb ddyn, a 
gwneuthur y wlad yn gwbl ang- 
hyfannedd, 

12 Ac ir ARGLWYDD bellhâu dyn- 
ion, a bod ymadawiad mawr yng 
nghanol y wlad. 

13 Y Ac etto bydd ynddi ddegwm, 
5a hi a ddychwel, ac a borir; fel y 
llwyfen a'r dderwen, y rhai wrth 
fwrw ew dail y mae “sylwedd yn- 
ddynt: fel/y yr had sanctaidd fydd 
ei sylwedd hi. 


PENNOD VII. 


1 Ahaz, pan oedd ofn Resin a_Phecah yn eî 
flino ef, yn cael cysur gan Esaiah. 10 Ahaz, 
wedi cael cennad î ddewis argoel, yn eî wrth- 
od; ac yn cael, yn lle arwydd, addewid o 
Grist. 17 Prophwydo y daw dialedd arno 
ef o Assyria. 

BU yn nyddiau * Ahaz mab Jo- 
tham, mab Uzzïah brenhin Ju- 
dah, ddyfod o Resin brenhin Syria, 

a Phecah mab Remalïah, brenhin Is- 

rael, ì fynu £4 a. Jerusalem, i ryfela 

arni: ond ni allodd ei gorchfygu. 

2 A mynegwyd i dŷ Dafydd, gan 
ddywedyd, Syria a “gydsyniodd âg 
Ephraim. A'i galon ef a gyffrôdd, 
a chalon ei bobl, megis y cynhyrfa 
prennau y coed o flaen y gwynt. 

3 Yna y dywedodd yr ARGLWYDD 


C2 


ESAIAH, VII. 


wrth Esaiah, Dos allan yr awr hon 
ì gyfarfod Ahaz, tî a *Sear-jasub dy 
fab, wrth ymyl Ppistyll y llyn uchaf, 
* ym mhrif-ffordd maes y pannwr : 
4 A dywed wrtho, Ymgadw, a 
bydd lonydd; nac ofna, ac na fedd- 
alhâed dy galon, rhag dwy gloren 
y pentewynion myglyd hyn, rhag 
angerdd llid Resin, a Syria, a mab 


| Remalïah: 


—_— 


5 Canys Syria, ac Ephraim, a mab 
Remalïah, a ymgynghorodd gynghor 
drwg yn dy erbyn, gan ddywedyd, 

6 Esgynwn yn erbyn Judah, a 
$ blinwn hi, torrwn hi hefyd attom, 
a gosodwn frenhin yn ei chanol hi; 
sef mab Tabeal, 

7 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
DpuUw ; Ni saif, ac ni bydd ^yn. 

8 Canys pen Syria yw Damascus, 
a phen Damascus yw Resin; ac o 
fewn pìîm mlynedd a thri ugain y 
torrir Ephraim rhag bod yn bobl. 

9 Hefyd pen Ephraim gyw Sama- 
ria, a phen Samaria yw mab Re- 
malïah. “6Oni chredwch, dïau ni 
sicrhêir chwi. 

10 «| A'r ARGLWYDD a chwanegodd 
lefaru wrth Ahaz, gan ddywedyd, 

ll Gofyn i ti arwydd gan yr AR- 
GLWYDD dy DDUW ; gofyn o'r dyfn- 
der, neu o'r uchelder oddi arnodd. 

12 Ond Ahaz a ddywedodd, Ni of- 
ynaf, ac ni themtiaf yr ARGLWYDD. 

13 A dywedodd yntau, Gwrandêwch 
yr awr hon, tŷ Dafydd; Ai bychan 
gennych flino dynion, oni flinoch 
hefyd fy Nuw 

14 Am hynny yr ARGLWYDD ei 
hun a ddyry i chwi arwydd; “Wele, 
morwyn a fydd feichiog, ac a_es- 
gor ar “fab, “ac a eilw ei enw ef, 
Immanuel. 

15 Ymenyn a mêl a fwytty efe; 
fel y medro ymwrthod â'r drwg, 
ac ethol y da. 

16 “Canys cyn medru o'r bachgen 
ymwrthod â'r drwg, ac ethol y da, 
y gwrthodir y wlad a ffieiddiaist, 
gan £ei dau frenhin. 

17 1 Yr ARGLWYDD a2 ddwg ar- 
nat ti, ac ar dy bobl, ac ar dŷ dy 
dadau, ddyddiau ni ddaethant er 
y dydd ^yr ymadawodd Ephraim 
oddi wrth Judah, sef brenhin As- 
syria. 

18 A bydd yn y dydd hwnnw, i'r 
ARGLWYDD 'chwibanu am y gwy- 
bedyn sydd yn eithaf afonydd yr 
Aipht, ac am y wenynen sydd yn 
nhir Assyria : 








5 Neu, 
deffrôwn. 


c Edrych 
2 ascn 
20, 20. 


6 Neu, Oni 
chredwch ? 


d Matt. 1. 


Luc 1. 31. 


e pen. 9. 6. 
7 Neu, a thi, 


h 1] Bren, 
12, 16. 


i pen. 5. 26. 


Addewid o Grist. 








Bygwth Israel a Judah 





19 A hwy a ddeuant ac a_or- 
phwysant oll yn y dyffrynoedd ang- 
hyfanneddol, ac ynghromlechydd y 
creigiau, ac yn yr ysbyddaid oll, ac 
yn y perthi oll. 

20 Yn y dydd hwnnw yr eillia yr 
Arglwydd âr Fellyn a gyflogir, sef 
â'r rhaì o'r tu hwnt i'r afon, sef â 
brenhin Assyria, y pen, a blew y 
traed ; a'r farf hefyd a ddifa efe. 

21 A bydd yn y dydd hwnnw, i wr 
fagu anneir-fuwch, a dwy ddafad: 

22 Bydd hefyd o amlder y llaeth 
a roddant, iddo fwytta ymenyn: 
canys ymenyn a mêl a fwytty pawb 
a adewir * o fewn y tir. 

23 A bydd y dydd hwnnw, fod 
pob lle yr hwn y bu ynddo fil o 
winwydd er mil o arian bathol, yn 
fìeri ac yn ddrain y bydd. 

24 A saethau ac â bwâau y daw 
yno: canys yn fìeri ac yn ddrain y 
bydd yr holl wlad. 

25 Eithr yr holl fynyddoedd y rhai 
a geibir â cheibiau, ni ddaw yno 
ofn mïeri na drain: ond bydd yn 
hebryngfa gwartheg, ac yn sathrfa 


defaid. 

PENNOD VIII. 

1 Ym Maher-shalal-has-baz y mae efe yn pro- 
phwydo y darostyngir Syria ac Israel gan 
Assyria; 5 a Judah hefyd. am eu hanffydd- 
londeb: 9 nas gelîr gwrlhwynebu barnedig- 
aeth Duw: 11 y bydd cysur â'r rhaî a ofno 
Dduw. 19 Trallod blin ar ddelw-addolwyr. 

'R ARGLWYDD a ddywedodd 

wrthyf, Cymmer i ti rôl fawr, 
ac *ysgrifena arni â phin dyn, am 

2 Maher-shalal-has-baz. | 
2 A chymmerais yn dystiolaeth i 

mi dystion ffyddlawn, “Uriah yr 

offeiriad, a. Zecharïah mab Jeber- 

echïah. 

3 A mi a neseais at y brophwyd- 
es; a hi a feichiogodd, ac a esgor- 
odd ar fab. Yna y dywedodd yr 
ARGLWYDD wrthyf, Galw ei enw 
ef, * Maher-shalal-has-baz. 

4 “Canys cyn y medro y bachgen 
alw, Fy nhad, neu, Fy mam, «“* gol- 
| |ud Damascus ac yspail Samaria a 

ddygir ymaith o flaen brenhin As- 

syria. 

5 î A chwanegodd yr ARGLWYDD 
.|lefaru wrthyf dracheîn, gan ddy- 
wedyd, 

6 O herwydd i'r bobl hyn wrthod 
dyfroedd Siloah, y rhai sydd yn 
cerdded yn araf, 4 chymmeryd lla- 
wenydd o Resin, a mab Remaliah : 

7 Am hynny, wele, mae yr Ar- 
glwydd yn dwyn arnynt ddyfroedd 


Cyn 
CRIST 
Cylch 


ír 





kE 2 Bren, 
fi 0n O: 
Edrych 
Ezec. 5. 1. 


& TTeb. | 
y nghanol 
y Ur, 


a Hab. 2. 2. 
2 Brysia â'r 


9 Brysia âr 


4 Neu, yr 
ì hwn sydd 
o flaen 

|. brenhŵn 
Assyria 
a ddwg 
ymeith 
olud Da- 
maseus, 
&c. 


652 


ESAIAH, VIII. 


——_—_ Y. .—Ŵ,wWwW,_LL,, /__AAÊ5_/_______ Ŵ Ŵ Ŵ.,.,.,,,,.,....;__ _ _ ell ._ s-  - -_———— 


YIII —— Ye LO I —— —— —— I i 
ed 


yr afon, yn gryfion ac yn fawrion, R 


sef brenhin Assyria, ai holl ogon- 
iant; ac efe a esgyn ar ei holl afon- 
ydd, ac ar ei holl geulennydd ef. 

8 IG, trwy Judah y treiddia efe: 
efe a lifa, ac a â drosodd, “efe a 
gyrhaedd hyd y gwddf; ac estyn- 
iad ei adenydd ef fydd llonaid lled 
dy dir di, O “Immanuel. 

9 íl Ymgyfeillechwch, bobloedd, *a 
chwi a ddryllir: gwrandêwch, holl 
belledigion y gwledydd; ymwreg- 
yswch, a chwi a_ddryllir ; ymwreg- 
yswch, a chwi a ddryllir. 

10 Ymgynghorwch gynghor, ac fe 
a ddiddymmir; dywedwch y gair, ac 
ni saif: canys y 0;ae Duw gyd â ni. 

11 Canys fel hyn y dywedodd 
yr ARGLWYDD wrthyf “â llaw gref, 
ac efe a'm dysgodd na rodiwn yn 
ffordd y bobl hyn, gan ddywedyd, 

12 Na ddywedwch, Cyd-fwriad, 
wrth y rhai oll y dywedo y bobl hyn, 
Cyd-fwriad: nac ofnwch chwaith eu 
hofn hwynt, ac na arswydwch. 

13 ARGLWYDD y lluoedd ei hun a 
sancteiddiwch ; a bydded efe yn ofn 
i chwi, a bydded efe yn arswyd i 
chwi: 

14 Ac Eefe a fydd yn noddfa; Pond 
n faen tramgwydd ac yn graig 
rhwystr i ddau dŷ Israel, yn fagl ac 
yn rhwyd i breswylwŷr Jerusalem. 
15 A llawer yn eu mysg 'a dram- 
gwyddant, ac a syrthiant, ac a 
ddryllir, ac a rwydir, ac a ddêlir. 

16 Rhwym y dystiolaeth, selia y 
gyfraith ym mhlith fy nisgyblion. 
17 A minnau a ddisgwyliaf am yr 
ARGLWYDD sydd yn cuddio ei wyn- 
eb oddi wrth dŷ Jacob, ac a wyliaf 
am dano. 

18 E Wele fi a'r plant a roddes yr 
ARGLWYDD i mi, 'yn arwyddion ac 
yn rhyfeddodau yn Israel; oddi 
wrth ARGLWYDD y lluoedd, yr hwn 
sydd yn trigo ym mynydd Sïon. 

19 $ A phan ddywedant wrthych, 
Ymofynwch â'r swynyddion, ac âr 
dewiniaid, "y rhai sydd yn hustyng, 
ac yn sibrwd: onid â'u Duw yr ym- 
ofyn pobl? dros y byw at y meirw? 
20 n At y gyfraith, ac at y dystiol- 
aeth: oni ddywedant yn ol y gair 
hwn, hynny sydd am *nad oes " ol- 
euni ynddynt. 

91 A hwy a dramwyant trwyddi, 
yn galed arnynt ac yn newynog: a 
bydd pan newynont, yr ymddigiant, 
ac y melldithiant eu brenhin a'u 
Duw, ac a edrychant 1 fynu. 


am cu hanffyddlondeb. 





e pen. 20. 28. 


f pen. 7. 14, 
5 Neu, etto. 


6 Heb. 4 
chryfder 
llaw. 


E Ezec. 11, 
16. 


l Petr.2.8. 
i Matt. 21, 
Luc 20, 18. 


k Heb. 2.13. 
EEF 


Zech. 3. $. 
Cylch 
41. 


m pen. 29. 4. 


n Luc 16. 
2 


o Mic. 3, 6. 
T IIeb, 
wawr, 


Brenhiniaeth Orist. 





caisr| 22PA hwya edrychant ar y ddaear; 
Cylehn |ac wele drallod a thywyllwch, niwl 
4l_ |cyfyngder: a byddant wedi eu 
P pen.5. 30.| cwthio i dywyllwch. 
PENNOD IX. 

1 Pa lawenydd a fydd y nghanol blinderau, irwy 
frenhiniaeth a genedigaeth Orist. 8 Barned- 
igaethau yn erbyn Israel, am eu balchder, 19 
am ew rhagrith, 18 ac am eu hanedifeirwch. 
on I Dr ni bydd y tywyllwch yn 
ol yr hyn a /w yn y gofid; 
megis yn yr amser cyntaf y cy- 
cys ffyrddodd yn ysgafn â thir Zabu- 
' |lon a thir Naphtali, ac wedi hynny 
yn ddwysach y cystuddiodd A wrth 
ffordd y môr, tu hwnt i'r Iorddonen, 

*Neu, _|yn Galilea yy cenhedloedd. 
Cylh | 2*Y bobl a rodiasant mewn ty- 
40. |wyllwch, a welsant oleuni mawr: 
*Matt.4. |y rhai sydd yn aros yn nhir cys- 
Eph.5.14. | cod angau, y llewyrchodd goleuni 


arnynt. 
*Neu,idi | 8 Amlheaist y genhedlaeth, *ni 
ais, &c | chwanegaist lawenydd; llawenych- 
asant ger dy fron megis y llawen- 
ydd amser cynhauaf, ac megis y 
llawenychant wrth rannu yspail 
4 *Canys drylliaist iau ei faich 
ef, a ffon ei ysgwydd ef, gwïalen 
ei orthrymmwr, megis yn nydd 


4 Neu, Pan | 
ddrylliaist. | 





aan 1 Madian. 

Pa |n Canys pob câd y rhyfelwr sydd 
5Neu, Pan | mewn trwst, a dillad wedi eu try- 

oU |baeddu mewn gwaed; “ond bydd 
Jn ac. | Mwn trwy losgiad " e chynnud tân. 
SNewcbn] 6 Canys “bachgen a aned i ni, mab 
| ymborfh. |â roddwyd i ni, a bydd y llywodr- 
cpen. T.14. | aeth ar ei ysgwydd ef: a gelwir ei 
d Ioan 3, 16. e | f; dd ] cC ] 5 
“Bam. 13. | 8DW ef, “ Rhyfeddol, Cynghorwr, y 


Duw cadarn, Tad tragywyddoldeb, 
Tywysog tangnefedd. 

7 Ar helaethrwydd e; lywodraeth 
a'z dangnefedd 'ni bydd diwedd, 
ar orseddfa Dafydd, ac ar ei fren- 
hiniaeth ef, i'w threfnu hi, ac i'w 
chadarnhâu â barn ac â chyfiawn- 
der, or pryd hwn, a hyd byth. 
sZêl ARGLWYDD y lluoedd a wna 


f Luc 1. 22, 
Gr 


£2 Bren. 


dn 32.| hyn. 
8 4 Yr Arglwydd a anfonodd air i 
Jacob ; ac efe a syrthiodd ar Israel. 
uch 9 A'r holl bobl a wybydd, sef 


Ephraim a thrigiannydd Samaria, 
y rhai a ddywedant mewn balch- 
der, ac mewn mawredd calon, 

10 Y priddfeini a syrthiasant, ond 
â cherrig nadd yr adeiladwn: y 
sycamorwydd a dorrwyd, ond ni 
a'u newidiwn 47 gedrwydd. 

ll Am hynny yr ARGLWYDD a 
ddyrchafa wrthwynebwyr Resin yn 





ESAIAH, IX. 















Barnau Israel. 


ei erbyn ef, ac a *gyssyllta ei elyn- 
ion ef ynghyd ; 

12 Y Syriaid o'r blaen, a'r Philist- 
iaid hefyd o'r ol: a hwy a ysant Is- 
rael yn safnrhwth. “Er hyn i gyd 
niï ddychwelodd ei lid ef, ond etto 
y mae eì law ef yn estynedig. 

13  !A'r bobl ni ddychwelant at 
yr hwn a'u tarawodd, ac ni cheis- 
iant ARGLWYDD y lluoedd. 

14 Am hynny y tyrr yr ARGLWYDD 
oddi wrth Israel ben a chynffon, 
cangen a brwynen, yn yr un dydd. 

15 Yr henwr a'r anrhydeddus yw 
y pen: a'r prophwyd sydd yn dysgu 
celwydd, efe yw y gynffon. 

16 Canys “? cyfarwyddwyr y bobl *pen.3.12 
hyn sydd yn peri iddynt gyfeil- gn 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
ToS. 





$ Heb. 

gymmysga. 

: h peu. 5, 25. 
a l0, â, 


i Jer, 5.8. 





iorni, a llyngcwyd y rhat a *gyfar- ?Neu, 
wyddir ganddynt. 1 

17 Am hynny nid ymlawenhâ yr 
ARGLWYDD yn eu gwŷr ieuaingc 
hwy, ac wrth eu hamddifaid a'u 
gweddwon ni thosturia: canys pob 
un o honynt sydd ragrithiwr a dryg- 
ionus, a phob genau yn fraethu 
*ynfydrwydd. Er hyn oll ni ddy- 
chwelodd ei lid ef, ond etto y mae 
ei law ef yn estynedig. 

18 1 O herwydd anwiredd a lysg 
fel tân ; y mïeri a'r drain a ysa efe, 
ac a gynneu yn nyrysni y coed; a 
hwy a_ ddyrchafant /e4 ymddyrchaf- 
iad mwg. 

19 Gan ddigofaint ARGLWYDD y 
lluoedd “y tywylla y ddaear, ac 
y bydd y bobl fel ymborth tân: 
nid eiriach neb ei frawd. 

20 Ac efe a *cipia ar y llaw dde- 
hau, ac anewyna; bwytty hefyd ar 
y llaw aswy, ac nis digonir hwynt: 
nbwyttânt bawb gig ei fraich ei hun: 

91 Manasseh, Ephraim; ac Eph- 
raim, Manasseh: hwythau ynghyd 
yn erbyn Judah. *Êr hyn oll ni 
ddychwelodd ei lid ef, ond etto y 
mae ei law ef yn estynedig. 


PENNOD X. 


1 Gwae y rhaî trawsîon. 5 Assyrîa, gwïalen 
rhagrithwyr, am ei falchder a dorrir. 20 Yr 
achubir gweddill o Israel. 24 Cysuro Israel, 
trwy addaw iddynt gael eu gwared oddî wrth 
Assyria. 

CA y rhai *sydd yn gwneuth- 
ur deddfau anwir, a'r ysgrifen- 
yddion sydd yn ysgrifenu blinder; | e9 
2 I ymchwelyd y tlodion oddi wrth 
farn, ac ìi ddwyn barn anghenogion 
fy mhobl: fel y byddo gweddwon 
yn yspail iddynt, ac yr anrheithiont 
yr amddifaid. 


pen. 10. 4, 


m pen, 8. 22. 


4 Heb. dyrr. | 





n pen, 49, 
26. 


o pen. 5, 25. 








Y dinysirir Assyria 


b Job ô1. 14. 


c pen. 9. 25. 
a9. 12, 17, 
21. 


2 Neu, Oh. 
d Jer.51.20. 


e Mic. 4. 12. 


T2 Bren. 
a 19, Ì0, 
&c. 

£ Amos 6. 2. 


h 2 Bren, 
19. 31. 


3 Neu, pobl 
lawer, 


3 A Ppha beth a wnewch yn nydd 
yr ymweliad, ac yn y distryw a 
ddaw o bell? at bwy y ffowch am 
gynnorthwy? a pha le y gadêwch 
eich gogoniant * 

4 Hebof fi y crymmant dan y carch- 
arorion, a than y rhai a laddwyd 
y syrthiant. “Fr hyn oll ni ddy- 
chwelodd ei lid ef, ond etto y mae 
ei law ef yn estynedig. 

5 Y “Gwae Assur, 9gwïalen fy 
llid, a'r ffon yn eu llaw hwynt yw 
fy nigofaint, 

6 At genedl ragrithiol yr anfonaf 
ef, ac yn erbyn pobl fy nigter y 
corchymynaf iddo yspeilio yspail, 
ac ysglyfaethu ysglyfaeth, a'u gos- 
od hwynt yn sathrfa megis tom yr 
heolydd. 

7 “Ond nid felly yr amcana efe, ac 
nid felly y meddwl ei galon; eithr 
y mae yn ei fryd ddifetha a thorri 
ymaith genhedloedd nid ychydig. 

8 'Canys efe a ddywed, Onid yv fy 
nhywysogion i gyd yn frenhinoedd? 

9 Onid fel Charcemis yw $ Calno? 
onid fel Arpad yw Hamath? onid 
fel Damascus yv Samaria ? 

lO Megis y cyrhaeddodd fy llaw 
deyrnasoedd yr eilunod, a'r rhai yr 
oedd eu delwau cerfiedig yn rhagori 
ar yr eiddo Jerusalem a Samaria : 

l1 Onid megis y gwneuthum i Sa- 
maria ac i'w heilunod, felly y gwnaf 
i Jerusalem ac i'w delwau hithau? 

l2 A bydd, pan gyflawno yr Ar- 
glwydd ei holl waith *ym mynydd 
Sïon, ac yn Jerusalem, yr ymwelaf 
â ffrwyth mawredd calon brenhin 
Assur, ac â gogoniant-uchelder ei 
lygaid ef: 

13 Canys dywedodd, Trwy nerth 
fy llaw y gwneuthum A7, a thrwy 
fy noethineb; o herwydd doeth 
ydwyf: ac mi a symmudais der- 
fynau pobloedd, a'u trysorau a ys- 
peiliais, ac a_ fwriais i'r llawr y 
trigolion fel *gwr grymmus: 

14 A'm llaw a gafodd gyfoeth y 
bobloedd fel nyth ; ac megis y cesglir 
wyau wedi eu gado, y cesglais yr holl 
ddaear; ac nid oedd a symmudai ad- 
en, nac a agorai safn, nac a ynganai. 

15 A ymffrostia y fwyell yn erbyn 
yr hwn a gymmyno â hi? a ym- 
fawryga y llif yn erbyn yr hwn a'i 


'ywydrai | tynno? megis *pe ymddyrchafai y 
yw, | wialen yn erbyn yrhai a'i codai hi i 


6 Neu 
dyrchafai 
y ffon, yr 

yn ni 
yw bren. 


CE 


fynu, 2eu megis pe > ymddyrchafai 
y ffon, fell pe na byddai yn bren. 
16 Am hynny yr hebrwng yr Ar- 


665 


ESAIAH, X. 


glwydd, Arglwydd y lluoedd, ym 
mhlith ei freision ef gulni; a than 
ei ogoniant ef y llysg llosgiad megis 
llosgiad tân. 

17 A bydd goleuni Israel yn dân, a'i 
Sanct ef yn fflam: ac efe a lysg, ac a 
ysa ei ddrain a'i fieri mewn un dydd: 

18 Gogoniant ei goed hefyd, a'i 
ddoldir, a ysa efe, “enaid a chorph: 
a byddant megis pan lesmeirio ban- 
erwr. 

19 A phrennau gweddill ei goed 
ef a fyddant o rifedi, fel y rhifo 
plentyn hwynt. 

20 1 A bydd yn y dydd hwnnw, na 
chwanega cweddill Israel, a'r rhai 
a ddïangodd o dŷ Jacob, ymgynnal 


ond pwysant ar yr ARGLWYDD, 
Sanct Israel, mewn gwirionedd. 


am ei balchder. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
o. 


6 Heb. o'r 
enaid hyd 
y cnawd. 


ií Edrych 


2 Chron, 
98. 20. 


21 FY gweddill a ddychwel, se/|!pen1.3. 


gweddill Jacob, at y Duw cadarn, 

22 !Canys pe byddai dy bobl di 
Israel fel tywod y môr, gweddill 
o honynt a ddychwel: "darfodiad 
terfynedig a lifa drosodd mewn cyf- 
iawnder, 

23 Canys darfodedigaeth, a honno 
yn derfynedig, a wna Arglwydd 
nd y lluoedd y nghanol yr holl 

— 


24 1 Am hynny fel hyn y dywed 
Arglwydd Dpuw y lluoedd, Fy 
mhobl yr hwn a breswyli yn Sïon, 
nac ofna rhag yr Assyriad : â gwïal- 
en y'th dery di, ac efe a gyfyd ei ffon 
“i'th erbyn, yn ol ffordd " yr Aipht. 

25 Canys etto ychydig bach, ac fe 
a dderfydd y llid, a'm digofaint yn 
eu dinystr hwy. 

26 Ac ARGLWYDD y lluoedd a gyf- 
yd “ffrewyll yn ei erbyn ef, megis 
lladdfa P Midian y'nghraig Oreb: ac 
1 fel y bu ei wïalen ar y môr, felly y 
cyfyd efe hi yn ol ffordd yr Aipht. 

27 A bydd yn y dydd hwnnw, 'y 
symmudir ei faich ef oddi ar dy ys- 
gwydd di, a'i iau ef oddi ar dy warr 
di; a dryllir yr iau, o herwydd yr 
enneiniad. 

289 Daeth at Aiath, tramwyodd i 
Migron ; ym Michmas y rhoddes ei 
ddodrefn i gadw. 

29 Aethant trwy y "rhŷd, yn Geba 
y llettyasant: dychrynodd Ramah ; 
* Gibeah Saul a ffoes. 

30 Bloeddia â'(4 lef, merch “Gâ- 
lim: pâr ei chlywed hyd “Laïs, O 
7 Anathoth dlawd. 

31 Ymbellaodd “ Madmenah : trig- 
olion Gebim a ymgasglasant i ffoi. 


I Rhuf. 9, 
7. 


m pen. 28. 


2 
Dan. 9. 27. 


7 Neu, 
trosol. 
n Exod. 14, 


o 2 Bren. 
19, 35. 

P Barn, 7. 
pen..9, â, 
g Exod, 14. 

20, 21, 


r pen. 12. 
25. 


s I Sam, 13, 
23. 


t I Sam, IL. 
4, 

u I Sam, 25. 
44, 

x Barn. 18, 
a“ 


N/ J os. 21, 18, 
z Jos. 15. ôl. 


2B 16. 
mwyach ar yr hwn a'u tarawodd; n_.. 


——— I Y a Gu a aan Y ——_— 
——_——_——— gu CG a ar IT I AU Ga y a y IS I RI HS a I YR pH III HO huu yr ydy nd HAD HI HC I HER An SCH a II Tyn YI I I NN I EI EU Y NT HT RH YH IH GC I III I I I I II I Su I I 
* 





Brenhiniaeth y Blaguryn. 





a 19. 15. 


f Wr 65. 
Y zec. 94. 
i» 
Hos. 2, 1S. 


£ Job 5. c 
pen, 


32 Etto y dydd hwnnw y saif efe 
yn “Nob; efe a gyfyd ei law ym 
e i yn mynydd merch Sïon, bryn 


. Jerusalem. 


33 Wele, yr Arglwydd, ARGLWYDD 
y lluoedd, yn ysgythru y gangen â 
dychryn: a'r rhaì uchel o ; gyrph a 
dorrir ymaith, a'r rhai goruchel a 
ostyngir. 

34 Ac efe a dyrr ymaith frysg- 
lwyni y coed â haiarn; a Libanus 
trwy un cryf a gwymp. 

PENNOD XI. 

1 Heddychol frenhiniaeth y Blaguryn a dardda 
o wreiddyn Jesse. 10 Gorfodus adnewydd- 
iad Israel, a galwedigaeth y cenhedloedd. 

hn A *y daw allan wïalen o gyff 

b Jesse ; a “ Blacguryn a dŷf o'i 
wraidd ef. 

2 Ac yspryd yr ARGLWYDD a Or- 
phwys arno ef; yspryd doethineb a 
deall, yspryd cynghor a, chadernid, 
yspr yd gwybodaeth ac ofn yr AR- 
GLWYDD ; 

3 Ac a wna ei “ddeall ef yn fywiog 
yn ofn yr ARGLWYDD: : ac nid wrth 
olwg ei lygaid y barn efe, nac wrth 
glywed ei glustiau y cerydda efe. 

4 Ond 4 efe a farn y tlodion mewn 
cyfiawnder, ac a argyhoedda dros 
rai llariaidd y ddaear mewn union- 
deb: ac efe *a dery y ddaear â gwì- 
alen ei enau, ac âg anadl ei wefus- 
au y lladd efe yr anwir. 

5 A chyfiawnder fydd gwregys ei 
lwynau ef, a ffyddlondeb yn wregys 
ei arennau. 

6 fA'r blaidd a drig gyd. â'r oen, 
vr llewpard a orwedd gyd â'r mŷn; 
y llo hefyd, a chenau y llew, a'r ani- 
fail bras, fyddant ynghyd, a_bach- 
cen bychan a'u harwain. 

7 Y fuwch hefyd a'r arth a borant 
ynghyd ; eu llydnod a gyd-orwedd- 
ant: y llew, fel yr ŷch, a. bawr wellt. 

8 A'r plentyn sugno a chwery wrth 
dwll yr asp; ac ar ffau y wiber yr 
cstyn yr hwn a ddiddyfnwyd ei law. 

9 &Ni ddrygant ac ni ddifethant 
yn holl fynydd fy sancteiddrwydd: 


hHab.2.14. Canys Py ddaear a fydd llawn o 


i Rhuf, 15. 
12. 


a pen, 59. 2, 
Zech.6. 12 
Dat 

b Act, 13 

c pen, â. 2 

er, 23, 5. 

2 Heb. 
arogliad. 

8 Ps, 72.92. 
Dat.19,1l. 

e Job 4. 9. 
Mal. 4. 6 
2 Thess. 2. 
8. 

a. 1 16. 


wybodaeth yr ARGLWYDD, megis y 
mae y dyfroedd yn toi y môr. 

10 4 Ac yn y dydd hwnnw "y bydd 
gwreiddyn Jesse, yr hwn a saif yn 
arwydd i'r bobloedd : âg ef yr ym- 
gais y cenhedloedd: a'i orphwysfa 
Jydd yn ogoniant. 

ll Bydd 'hefyd yn y dydd hwnnw, 
i'r ARGLWYDD fwrw eilwaith ei law 
ì feddiannu gweddill ei bobl, y rhai 


— M———  w..Ŵ_____j(GMn Ni — — dd 


ESAIAH, XI. 


a weddillir Egan Assyria, a chan 
yr Aipht, a chan Pathros, a chan 
* Ethiopia, a chan Elam, a chan 
Sinar, a chan Hamath, a chan yn- 
ysoedd y môr. 

12 Ac efe a gyfyd faner i'r cen- 
hedloedd, ac a gynnull ! grwydriaid 
Israel, ac a gasgl wasgaredigion 
J udah o bedair *congl y ddaear. 

m Cenfigen Ephraim a ymedy 
hefyd, a gwrthwynebwyr Judah a 
dorrir ymaith: ni chenfigenna Eph- 


raim wrth Judah, ac ni chyfynga 


Judah ar Ephraim, 

14 Ond hwy a ehedant ar ysgwydd- 
au y Philistiaid tu a'r gorllewin ; 
ynghyd yr yspeiliant feibion y dwyr- 
ain: *hwy a osodant eu llaw ar 
Edom a Moab, a meibion Ammon 
fydd mewn ufudd-dod iddynt. 

15 Yr ARGLWYDD hefyd "a ddif- 
roda dafod môr yr Aipht, ac â'i wynt 
nerthol efe a gyfyd ei law ar yr afon, 
ac a'i tery hi yn y saith ffrwd, ac a 
wna fyned drosodd “yn dr oedsych. 

16 9A hi a fydd yn briffordd ì 
weddill ei bobl ef y rhai a adewir 
o Assyria, megis ag y bu i Israel 
yn y dydd y daeth efe i fynu o dir 
yr Aipht. 

PENNOD XIL 


Llawen ddiolch y fyddloniaid am drugar- 
eddau Duw, 


NA y dywedi yn y dydd hwn- 

nw, T Molaf di, O ARGLWYDD: 
er i ti sorri wrthyf, dychwelir dy 
lid, a thi a'm cysuri. 

9 Wele, Duw yw fy iachawdwr- 
laeth ; gobeithiaf, ac nid ofnaf: 
canys “yr ARGLWYDD DDUW gyw 
fy nerth a'm cân; efe hefyd yw 
fy iachawdwriaeth. 

3 Am hynny mewn llawenydd y 
tynnwch ? ddwfr o ffynhonnau iach 
awdwriaeth. 

4 A chwi a ddywedwch yn y dydd 
hwnnw, “Molwch yr ARGLWYDD, 
2celwch ar ei enw, hysbyswch eil 
weithredoedd ef ym mhlith y bobl- 
oedd, cofiwch mai dyrchafedig yw 
eu enw ef. 

5 Cenwch ir ARGLWYDD; canys 
gM nn wydd a wnaeth efo: hys- 
bys 4v hyn yn yr holl dir. 

6 4Bloeddia a chroch-lefa, bres- 4 
Yn ch Sion; canys mawr tw 
Sanct Israel o'th fewn di. 


PENNOD XIII. 
1 Duw yn byddino lluoedd eî ddigofaint: 6 yn 
bygwth distrywio Babilon trwy y Mediaid. 
19 Difrod Babilon. 


| 


— 


COân o ddiolchgarwch. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
(LO: 


E Di lO, 





3 yr eu, Cus. 


lIagol.l, 


4 Heh. 
asgell. 

m Jer. o. 18. 
Dae 917. 


Hoe. i. 11. 


1 Heb, 
mewn 
esg (diau. 

o pen. 19, 


p Exod. 14. 


a Ru 15. 
Es l1S. 14. 


b Ioan 4. 10, 
& e 97, 38, 


3 
cyhoedd- 
wcuei enw. 


pen. 54. 1, 
Sep, 3, 14. 





Bygwth distrywio Babilon. 





2 Ileb. 
cyfl elyb- 
rwydd 
pobl, 


|c Job 31.23, 
Joel l, 15, 


3 Neu, 
gwynmp. 


4 Neu, 
gilydd. 


d Ezec. 32, 
Joel 2. 31, 
a3.l5. 
Matt. 24. 
Marc 12.24, 
mi uc 242. 


6 Jer. 50, 16, 
a ôl,9,. 


f Ps. 197. 9, 
Nah. 2. 10, 


a I» AICH Babilon, yr hwn a wel- 
odd Esaiah mab Amos. 
2 PDyrchefwch faner ar y myn- 


.|ydd uchel, dyrchefwch lef attynt, 


ysgydwch law, fel yr elont i fewn 


|| pyrth y pendefigion. 


3 Myfi a orchymynais i'm rhai 
sanctaidd ; gelwais hefyd fy nghed- 
yrn i'm digter, y rhai a ymhyfryd- 
ant yn fy nyrchafiad. 

4 Llef tyrfa yn y mynyddoedd, 

yn gyffelyb i bobl lawer; swn 
twrf teyrnasoedd y cenhedloedd 
wedi ymgynnull: ARGLWYDD y llu- 
oedd sydd yn cyfrif llu y rhyfel. 
'5 Dyfod y maent o wlad bell, o 
eithaf y nefoedd; sef/yr ARGLWYDD, 
ac arfau ei lidiowgrwydd, i ddifa yr 
holl dir. 

6 í Udwch; canys agos yw diwr- 
nod yr ARGLWYDD; “megis an- 
rhaith oddi wrth yr Hollalluog y 
daw. 

7 Am hynny yr holl ddwylaw a 
3laesa; a chalon pob dyn a dawdd: 

8Ah.h a ofnant; gwewyr a 
doluriau a'u deil hwynt; megis 
gwraig yn esgor yr ymofidiant; 
pawb wrth ei *gyfaill a ryfedda; 
eu hwynebau /fyddant wynebau 
fflamllyd. 

9 Wele ddydd yr ARGLWYDD yn 
dyfod, yn greulawn â digofaint a 
digter llidiog, i osod y wlad yn 
ddiffaethwch ; a1 phechaduriaid a 
ddifa efe allan o honi. 

10 Canys sêr y nefoedd, a'u plan- 
edau, ni roddant eu llewyrch: yr 
haul 4a dywyllir yn ei godiad, a'r 
lloer ni oleua â'i llewyrch. 

11 A mi a ymwelaf â'r byd am & 
ddrygioni, ac âr annuwiolion am 
eu hanwiredd: a gwnaf i falchder 
y rhai rhyfygus beidio; gostyngaf 
hefyd uchder y rhai ofnadwy. 

12 Gwnaf ddyn yn werthfawroc- 
cach nag aur coeth; ïe, dyn na 
chŷn o aur Ophir. 

13 Am hynny yr ysgydwaf y nef- 
oedd, a'r ddaear a gryn o'i lle, yn 
nizofaintb ARGLWYDD y lluoedd, ac 
yn nydd llid ei ddigter ef. 

14 A hi a fydd megis ewig wedi 
ei tharfu, ac fel dafad heb neb a'i 
coleddo; “pawb a wynebant at eu 
pobl eu hun, a phawb i'w gwlad 
eu hun a ffoant. 

15 Pob un a geffir ynddi a dry- 
wenir; a phawb a chwaneger at6ti 
a syrth trwy y cleddyf. 

l6 Eu plant hefyd fa ddryllir o 


ESAIAH, XIII. 


flaen eu llygaid; eu tai a yspeilir, 
a'u gwragedd a dreisir. 

17 Wele fi yn cyfodi y Mediaid 
yn eu herbyn hwy, y rhai ni rodd- 
ant fri ar arian; a'r aur nid ym- 
hyfrydant ynddo. 

18 Fw bwiiau hefyd a ddryllia y 
gwŷr ieuaingc, ac wrt ffrwyth bru 
ni thosturiant: eu llygad nid eir- 
iach y rhai bach. 

19 T A Babilon, prydferthwch y 
teyrnasoedd, gogoniant godidowg- 
rwydd y Caldeaid, fydd megis din- 
ystr Duw ^ ar Sodom a Gomorrah. 

20 Ni chyfanneddir hi yn dragy- 
wydd, ac ni phreswylir hi o gen- 


hedlaeth i genhedlaeth ; ac ni pha- | ^ 


bella yr Arabiad yno, a'r bugeiliaid 
ni chorlannant yno. 

21 Ond !9anifeiliaid gwylltion yr 
anialwch a orweddant yno ; a'u tai 
hwynt a lenwir o “ormesiaid, a 
" chywion yr estrys a drigant yno, 
a'r ellyllon a lammant yno: 

22 A'r *cathod a gyd-attebant yn 
ei gweddwdai hi, ar dreigiau yn y 
palasoedd hyfryd: a'i hamser sydd 
yn agos i ddyfod, a'i dyddiau nid 
oedir. 


PENNOD XIV. 

1 Duw yn drugarog yn adnewyddu Israel: â 
a'u gorfoledd, hwyiíhau yn erbyn Babilon. 24 
Amcan Duw yn erbyn Assyria. 29 Byguth 
Palestina. 

ANYS yr ARGLWYDD a dost- 
uria wrth Jacob, ac * a ddethol 

Israel etto, ac a bair iddynt or- 

phwys yn eu tir eu hunain: a'r di- 

eìthr a ymgyssyllta â hwynt, a hwy 

a lynant wrth dŷ Jacob. 

2 Y bobl hefyd au cymmer 
hwynt, ac a'u dygant i'w lle, a thŷ 
Israel a'u meddianna hwynt yn 
nhir yr ARGLWYDD, yn weision ac 
yn forwynion: a hwy a gaethiwant 
y rhai a'u caethiwodd hwythau, ac 
a lywodraethant ar eu gorthrym- 


wyr. 

a A bydd, yn y dydd y rhoddo 
yr ARGLWYDD lonyddwch i ti oddi 
wrth dy ofid, ac oddi wrth dy ofn, 
ac oddi wrth y caethiwed caled y 
gwasanaethaist ynddo. 

4 I ti Pgymmeryd y ddïareb hon 
yn erbyn brenhin Babilon, a_dy- 
wedyd, Pa wedd y peidiodd y 
gorthrymmwr? ac y peidiodd y 
dref aur? 

5 Yr ARGLWYDD a ddrylliodd 


Dww yn adnewyddu Israel. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
123 


£ pen. 21. 2. 
er, ôl. 11. 


8 Heb. Iim. 


a Zech. 1, 
W.ao 


b Hab. 2. 6. 


effon yr anwiriaid, a theyrn-wïalen | Ps 12. 3 


y llywiawdwyr. 





67 





Gorfoledd Israel 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
12. 

2 Neu, 
dyrnod. 

8 Heb. heb 
symmud. 





d Ezec, 31. 
16. 


e Ezec. 32. 
9. 

4 Neu 
Y bedd. 


9 Heb. 
Jfychod 
mawr, 


6 Neu, 
O y seren 
ddydd 1 


f Ps. 48. 2. 


£ Job 18. 19. 


6 Yr hwn sydd yn taro y bobloedd 
mewn digllonedd â *phla *gwastad- 
ol, yr hwn sydd yn llywodraethu y 
cenhedloedd mewn llidiowgrwydd, 
a erlidir heb 2eb yn lluddias. 

7 Gorphwysodd a llonyddodd yr 
holl ddaear; canasant o lawenydd. 

8 4Y ffynnidwydd hefyd a chedr- 
wydd Libanus a lawenhasant yn 


dy erbyn, gan ddywedyd, Er pan 
orweddaist, nid esgynodd cymmyn- ; 
| dyfroedd; ysgubaf hi hefyd âg ys- 
9 **Uffern oddi tanodd a gynhyrf- | 
. lluoedd. 


ydd i'n herbyn. 


odd o'th achos, i gyfarfod â tw 
wrth dy ddyfodiad: hi a gyfododd 


y meirw i ti, sef holl * dywysogion 
| yr amcenais, felly y bydd; ac fel 


y ddaear; cyfododd holl frenhin- 
oedd y cenhedloedd o'u gorsedd- 
faoedd. 

10 Y rhai hynny oll a lefarant, ac 
a ddywedant wrthyt, A wanhawyd 
tithau fel ninnau? a aethost ti yn 
gyffelyb i nì 

11 Disgynwyd dy falchder i'r bedd, 
(4 thrwst dy nablau: tanat y taenir 
pryf, pryfed hefyd a'th doant. 

12 Pa fodd y syrthiaist o'r nefoedd, 
$ Lusiffer, mab y wawr ddydd! pa 
fodd y'th dorrwyd ti i lawr, yr hwn 
a wanheaist y cenhedloedd ! 

13 Canys ti a ddywedaist yn dy 
galon, Mi a ddringaf i'r nefoedd ; 
oddi ar sêr DUW y dyrchafaf fy 
ngorseddfa; a mi a eisteddaf ym 
mynydd y gynnulleidfa, fyn ystlys- 
au y gogledd ; 

14 Dringaf yn uwch nar cymmyl- 
au ; tebyg fyddaf i'r Goruchaf. 

15 Er hynny i uffern y'th ddis- 
gynir, ìi ystlysau y ffos. 

16 Y rhai a'th welant a edrychant 
arnat yn graff, ac ath ystyriant, 
gan ddywedyd, Ai dyma y gwr a 
wnaeth i'r ddaear grynu, ac a gyn- 
hyrfodd deyrnasoedd ? 

17 A osododd y byd fel anialwch, 
ac a ddinystriodd ei ddinasoedd, 
heb ollwng ei garcharorion yn 
rhydd tu ag adref? 

18 Holl frenhinoedd y cenhedloedd, 
4c, hwy oll a orweddasant mewn go- 
goniant, bob un yn ei dŷ ei hun: 

19 Eithr tydi a fwriwyd allan o'th 
fedd, fel cangen ffiaidd, 2e4 wisg y 
lladdedigion, y rhai a drywanwyd â 
chleddyf; y rhai a ddisgynent i ger- 
rig y ffos, fel celain wedi ei mathru. 

20 Ni byddi mewn un bedd â 
hwynt, o herwydd dy dir a ddifeth- 


Ps 21.0. aist, a'th bobl a leddaist: “ni bydd 


a 37, 28. 
a l09, 13, 





had yr annuwiol enwog byth. 


658 


ESAIAH, XV. 








91 Darperwch laddfa i'w feibion 
ef, Pam anwiredd eu tadau; rhag 
codi o honynt a goresgyn y tir, a 
llenwi wyneb y byd â dinasoedd. 

22 Minnau a gyfodaf yn eu her- 
byn hwynt, medd ARGLWYDD y llu- 
oedd, ac a dorraf allan o Babilon 
enw a gweddill, a mab, ac ŵyr, 
medd yr ARGLWYDD: 


yn winystr Babilon. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
2 
h Ex. 20, 5. 
Matt. 23. 

90... 





23 'Ac ai gosodaf hi yn fedd- 'pnau 


iant ì aderyn y bwn, ac yn byllau 
gubau distryw, medd ARGLWYDD y 


24 4 Tyngodd ARGLWYDD y llu- 
oedd, gan ddywedyd, Dïau megis 


y bwriedais, hynny a saif; 

25 Am ddryllio Assur yn fy nhir: 
canys mathraf ef ar fy mynydd- 
oedd; yna Fy cilia eì iau ef oddi 
arnynt, ac y symmudir ei faich ef 
oddi ar eu hysgwyddau hwynt. 

26 Dyma y cynghor a gymmerwyd 
am yr holl ddaear; a dyma y llaw 
a estynwyd ar yr holl genhedloedd. 

27 O herwydd ARGLWYDD y llu- 
oedd !a'i bwriadodd, a phwy a'i di- 


ddymma? ei law ef hefyd a estyn- Jo) 


wyd, a phwy a'i try yn olî 
28 Yn y flwyddyn “y bu farw y 
brenhin Ahaz, y bu y baich hwn. 


29 1 Palestina, na lawenycha di| 2 


oll, er torri " gwïalen dy darawydd: 
o herwydd o wreiddyn y sarph y 
daw 9gwiber allan, a'i ffrwyth hi 
Jydd sarph danllyd hedegog. 

30 A chynblant y tlodion a ym- 
borthant, ar rhai anghenus a or- 
weddant mewn dïogelwch: a mi a 
laddaf dy wreiddyn â newyn, yntau 
a ladd dy weddill. 

31 Uda, borth ; gwaedda, ddinas; 
Palestina, ti oll a doddwyd : canys 
mwg sydd yn dyfod o'r gogledd, ac 
ni bydd unig yn ei "amseroedd 
nodedig ef. 

32 A pha beth a attebir i genhad- 
au y genedl? PSeilio or ARGLWYDD 
Sion, ac «y “gobeithia trueiniaid 
ei bobl ef * ynddi. 


PENNOD XV. 
Tostur gyflwr Moab. 


u Br Moab. O herwydd y 


eph. 2, 14. 


k pen, 10, 
21. 


I 2 Chron, 
y 


Ps.oc. LlJ 
Diar.19.21. 
a,21. 30. 
en. 43. 13, 
an, 4, ôl, 


126. 

m 2 Bren. 
16. 20. 

n 2 Chron, 
26. 6. 


o 2 Bren, 
18. 8. 


7 Neu, 
gymman- 
Jaoedd. 

E£ Pa. 57. 5 
5. a 102, 16, 

9 Seph. 3. 
a 
Zech. ll. 
11. 

$ Neu, 
cyrch. 

9 Heb. iddi. 


Cylch 


nos y dinystriwyd Ar Moab,|, ,.. 1, 


ac y ^*distawyd hi; o herwydd y 


Ezec. 25. 8. 


nos y dinystriwyd Cir Moab, ac y| Amos21. 


distawyd hi. 
9 » Aeth i fynu i Baïth, ac ìi Dibon, 


i'r uchelfeydd, i wylo: am Nebo, ac| 1» 


Z Neu, 
torrwyd â 
ymaith. 

b pen, 16, 


Tostur gyflwr Moab, 
am Medeba, yr uda Moab: “bydd 





5 Heb. 
torrïad, 


6 Heb. 
ddyffryn 
yr Arab- 
said. 


2 Heb. o'r 
graîg. 
3 Neu, fel 


nyth wedi 
ei adael. 


& Num, 21, 
13. 

4 Heb. Dwg 

| gynghor. 


b J)an, 7. 14, 
21c 


Mic. 4.7. 
Luc 1. 32. 


c Jer. 48, 29, 
Seph. 2. 10. 


moelni ar eu holl bennau, 4 phob 
barf wedi eì heillio. 
3 Yn eu heolydd yr ymwregysant 


'& |â sachlian: “ar bennau eu tai, ac 
Ss. | yn eu heolydd, yr uda pob un, *gan 
. | wylo yn hidl. 


4 Gwaedda Hesbon hefyd, ac Ele- 
aleh: hyd Jahas y clywir eu llefain 
hwynt: am hynny arfogion Moab 
a floeddiant, pob un a flina ar ei 
einioes. 

5 “Fy nghalon a waedda am Moab, 


.|*ei íffoaduriaid hi a ânt hyd Soar, 
Jeb anner deirblwydd; mewn wyl- 
'|ofain y dringant hyd allt Luhith: 


canys codant waedd dinystr a” 

hyd ffordd Horonaim. 

6 O herwydd dyfroedd Nimrim a2 
fyddant yn anrhaith: canys gwyw- 
odd y llysiau, darfu y gwellt; nid 
oes gwyrddlesni, 

7 Am hynny yr helaethrwydd a 
gawsant, ar hyn a roisant i gadw, 
a ddygant i “afon yr helyg. 

8 Canys y gweiddi a amgylchyn- 
odd derfyn Moab, eu hudfa hyd 
Eglaim, a'u hochain Ayd Beerelim, 

9 Canys dyfroedd Dimon a lenwir 
o waed; canys gosodaf ychwaneg 
ar Dimon, lewod ar yr hwn a 
ddïango ym Moab, ac ar weddill 
y wlad. | 

PENNOD XVI. 

1 Annog Moab $ ufuddhâu $ frenhiniaeth Crist. 
6 Bygwth Moab am eu balchder. 9 Y 
prophwyd yn cwynfan drosti. 2 Barned- 
igaeth Moab. 

NFONWCH oen i lywodraeth- 
wr y tir, *o Sela i'r anialwch, 

i fynydd merch Sion. 

2 Bydd fel aderyn yn gwibio *wedi 
ei fwrw allan o'r nyth; fel4y y bydd 
merched Moab wrth rydau *Arnon. 

3 * Ymgynghora, gwna farn, gwna 
dy gysgod fel nos ynghanol hanner 
dydd; cuddia y rhai gwasgaredig, 
na ddatguddia y crwydrad. 

4 Triged fy ngwasgaredigion gyd 
â thi, Moab, bydd di loches iddynt 
rhag y dinystrydd; canys diwedd- 
wyd y gorthrymmydd, yr anrheith- 
iwr a beidiodd, y mathrwyr a ddar- 
fuant o'r tir. 

5 A Pgorsedd-faingc a ddarperir 
mewn trugaredd; ac arni yr eistedd 
efe mewn gwirionedd, o fewn pabell 
Dafydd, yn barnu ac yn ceisio barn, 
ac yn prysuro cyfiawnder. 

6 4 “Clywsom am falchder Moab, 
(balch iawn 4wv,) am ei falchder, a'i 


59 


ESAIAH, XVI. 


draha, a'i ddigllonedd: ond nid 
felly y bydd ei gelwyddau. 

7 Am hynny yr *uda Moab am 
Moab, pob un a uda: am syl- 
feini Oir-hareseth y griddfenwch ; 
yn ddïau hwy a darawyd. 

8 Oanys “*gwinwydd Hesbon a 
wanhasant; ac «m winwydden Sib- 
mah, arglwyddi y cenhedloedd a 
ysgydwasant ei phêr-winwydd hi; 
hyd Jazer y cyrhaeddasant ; crwydr- 
asant ar Ayd yr anialwch; ei 
changhennau a “*ymestynasant, ac 
a aethant dros y môr. 

9 $ Am hynny fy galaraf âg wyl- 
ofain Jazer, gwinwydden Sibmah ; 
dyfrhâf di, Hesbon, ac Elealeh, â'm 
dagrau: canys "ar dy ffrwythydd 
haf, ac *ar dy gynhauaf, y syrth- 
iodd ? bloedd. 

10 £ Y llawenydd hefyd a'r gorfol- 
edd a ddarfu o'r dolydd; ni chenir 
ac ni floeddir yn y gwinllannoedd; 
ni sathr sathrydd win yn y gwrŷf- 
oedd; gwneuthum i'w bloedd gyn- 
hauaf beidio. 

ll Am hynny ^y rbua fy ymysgar- 
oedd am Moab fel telyn, a'm perf- 
edd am Cir-hares. 

12 A phan weler flino o Moab 
iar yr uchelfan, yna y daw efe i'w 
gyssegr i weddïo; ond ni thyccia 
iddo, 

13 Dyma y gair a lefarodd yr 
ARGLWYDD am Moab, er yr amser 
hwnnw. 

14 Ond yn awr y llefarodd yr AR- 
GLWYDD, gan ddywedyd, O fewn 
tair blynedd, “fel blynyddoedd gwas 
cyflog, y dirmygir gogoniant Moab, 
a'r holl dyrfa fawr; a'r gweddill 
Jydd ychydig bach * a dirym. 

PENNOD XVII. 
l Bygwth Syria, ac Israel. 6 Gweddill a ym- 


wrthyd â delw-addoliaelh: 9 a'r UeiU a 
gânt ddialedd am eu hannuwioldeb. 12 Gwae 
gelynion Israel. 
“NO)AIOH Damascus. Wele Da- 
mascus wedi eì symmud o 
Jod yn ddinas, a charnedd wedi 
syrthio a fydd hi. 

2 Gwrthodwyd dinasoedd Aroer: 
i ddïadellau y byddant, y rhai 
a. orweddant, ac ni bydd aw dy- 
chryno. 

3 ? A derfydd amddiffynfa o Eph- 
raim, a. brenhiniaeth o Damascus, 
a gweddill Syria: fel gogoniant 
meibion Israel y byddant, medd 
ARGLWYDD y lluoedd. 

4 Ac ar y dydd hwnnw y bydd i 


a'i barnedigacth. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
126. 


d Jer. 48. 20, 





e pen. 24. 7, 
5 meusydd. 


6 Neu, 
dynnwyd 
ymaith, 


t Jer. 48, 32, 


7 am. 

8 am, 

9 y floedd, 
£ Jer. 48, 33, 


h pen. 15. 5. 
J er, 48. 30, 


îi pen, 15. 2, 


k pen. 21. 
16. 


Z Neu, ac 
nid Uawer. 


Cyflawn 
wyd 740. 


b pen. 7. 16. 
a 8. 4. 


| 


Gwae gelynion Israel. 

Cyn _ |ogoniant Jacob feinhâu, a brasder 
GE ei gig ef a gulhâ, 

T41. 5 Ac efe a fydd fel pan, gasglo y | 
cynhauafwr ŷd, a medi âi fraich y 
tywysennau: a bydd fel casglydd 

tywysennau y'nglyn Rephaim, 

Cylch | 6 W “Etto ynddo y gadewir lloffion 
sel, |grawnwin,fel ysgydwad olew-wydd- 
1. en, sef dau meu dri o rawn ym mlaen 

y brig, a phedwar 2eu bump yn ei 
changhennau ffrwythlawn eithaf, 
medd ARGLWYDD DDUW Israel. 

7 Yn y dydd hwnnw UL edrych 
dyn at al Wneuthurwr, a'i lygaid a 
edrychant ar Sanct Israel: 

8 Ac nid edrych am yr allorau, y 
rhai ydynt waith eì ddwylaw; fïe, 
nid edrych am yr hyn a, wnaeth ei 

*Neu, havl- | fysedd, na'r llwyni, nwr * delwau. 

“ | 9 Y Yn y dydd hwnnw y bydd eu 
| dinasoedd cedyrn fel cangen wrth- 
odedig, a'r brig, y rhai a adawsant 
o herwydd meibion Israel: felly y 
bydd anghyfannedd-dra. 

10 O herwydd anghofìo o honot 
Dpuw dy iachawdwriaeth, ac na 
chofiaist graig dy gadernid : am hyn- 
iny y plenni blanhigion hyfryd, ac yr 
impi hwynt â changhennau dïeithr. 

uu A dydd y gwnei i'th blanhigyn 
dyfu, ar bore y gwnei ith had 
flodeuo: ond bydd y cynhauaf 

“yn bentwr ar ddydd llesgedd a 
se dolur gofidus 
eHfrdd- 12 4 Gwae i dyrfa pobloedd lawer, 
bydd dolur | fel twrf y môr y trystiant; ac i dwrf 





3 Nen, 
wedi e 
symm cnu 





Awe" |y bobloedd a drystiant fel swn 
dwrf. _ |dyfroedd lawer. 

13 Fel swn dyfroedd lawer y tryst- 
la y bobl; a DUW au cerydda 
hwynt, a hwy a ffoant ym mhell, 

GG a| ac 4a erlidir fel peiswyn mynydd 
os, 12. a. 
5New, plu O flaen y gwynt, ac fel *peth yn 


gweinydd. | treiglo ym mlaen corwynt, 
14 Ac wele drallod ar brydnawn, 
a chyn y bore ni bydd. Dyma ran 
y rhaì a'n hanrheithiant ni, a choel- 
bren y rhai a'n hyspeiliant, ni, 


PENNOD XVIII. 
1 Duw, o ofal dros eí bobl, yn addaw dis- 
trywio yr ,Ethiopiaid : 7 ac o hynny y daw 
nu ydd â'r eglwys. 


eh WAE y tir sydd yn cysgodi 
a pen. 20. 4 âg adenydd, yr hwn sydd tu 
Sei? hwnt i afonydd Ethiopia : 

2 Yr hwn a hebrwng genhadau 
hyd y môr, ac ar hyd wyneb y dyfr- 
oedd, mewn llestri brwyn, gam 
ddywed? yd, Ewch, genhadon cyf- 

bad. 7. _ |lym, at * genhedlaeth wasgaredig 


| _ |8ae yspeilledig, ab bobl ofnadwy er | 6A hwy & droant yr afonydd ym yspeiliedig, at bobl ofnadwy er 


SD Mae. iìIÎW”OSÍW rr  — —  ——— 


ESAIAH, XVIII. 


pan ydynt ac etto, 2 cenhedlaeth 
wedi ei mesur a'i sathru, yr hon 

'N yspeiliodd yr afonydd ei thir. 

Holl drigolion y byd, a_ phres- 
_ y ddaear, gwelwch pan gyf- 
odo efe faner ar y mynyddoedd, 
a chlywch pan udgano âg udgorn. 

4 Canys fel hyn y dywedodd yr 
ARGLWYDD wrthyf, “Byddaf lonydd, 
a mi a ystyriaf “yn fy annedd, 
megis gwres eglur ar lysiau, fel 
niwl gwlith y'ngwres cynhauaf. 

5 Canys o flaen cynhauaf, pan 
fyddo y blodeuyn yn berffaith, a'r 
grawnwin surion yn addfedu yn 
y blodeuyn: efe a dyrr y brig â 
chrymmanau, ac a dŷn ymaith ac 
a dyrr y canghennau. 

6 Gadewir hwynt ynghyd i adar 
y mynyddoedd, ac i anifeiliaid y 
ddaear: ac arnynt y bwrw yr adar 
yr haf, a holl anifeiliaid y ddaear a 
auafa arnynt. 


7 I Yr amser hwnnw “y dygir|“ 


rhodd 1 ARGLWYDD y lluoedd gan 
bobl 4 wasgaredig ac yspeiliedig, a 


chan bobl ofnadwy er pan ydynt cî 


ac etto, cenedl wedi ei mesur 1 
sathru, yr hon yr yspeiliodd yr afon- 
ydd ei thir, i lê enw ARGLWYDD y 
lluoedd, sef â 4 fynydd Sïon, 


PENNOD XIX. 

1 Gwaradwydd yr Aipht. 11 Ynfydrwydd eu 
pendefigion hwy. 18 Galw yr Aipht at yr 
eglwys. 29 Cynghrair yr Aipht, Assyria, ac 
Israel, 


“lO yr Aipht. Wele yr AR- 
GLWYDD P yn marchogaeth ar 
gwmmwl ysgafn, ac efe a ddaw i'r 
Aipht: ac c eilunod yr Aipht a gyn- 
hyrfant rhagddo ef, a chalon yr 
y a dawdd yn ei chanol. 

2 2Gyrraf hefyd yr Aiphtiaid yn 
erbyn yr Aiphtiaid, a hwy a ym- 
laddant bob un yn erbyn ei frawd, 
a phob un yn erbyn ei gymmydog; 
dinas yn erbyn dinas, a theyrnas 
yn erbyn teyrnas. 

3 Ac yspryd yr Aipht a *balla yn 
ei chanol, a mi a * ddiddymmaf ei 
chynghor hi: yna yr ymofynant âg 
eilunod, ac â swynyddion, ac â 
dew iniaid, ac â brudwyr. 

4 A mi a gauaf yr Aipht yn llaw 
arglwydd caled; a brenhin cadarn 
a lywodraetha arnynt, medd yr Ar- 
glwydd, ARGLWYDD y lluoedd. 

5 A'r dyfroedd a ddarfyddant o'r 
môr, yr afon hefyd a â yn hesp ac 
yn sech. 

6 A hwy a droant yr afonydd ym 


Gwaradwydd yr Aipht. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
714. 


2 Neu, cen- 
hedlaeth yn 
mesur ac 
yn sathru. 

. cen- 
hedlaeth 
llinyn & 
llinyn, a 
mathrad, 

9 Neu, y 
dirmyg- 
odd. 


4 Neu, fy 
anneddle, 

5 Neu, ar 
ol gwlaw. 


aJer.46. 13, 


Zec, 29, 
a 30. 


b Ps. 18, 10, 


a 104. 3. 
c Exod, 12, 
12, 


Jer, 49. 12, 


2Heb. Cym- 
mysgof. 


3 Heb 

dy, ywelltir. 
4 Heb. 

lyngcaf. 





Caethiwed yr Aipht. 


Gwaradwydd yr Aipht. ESAIAH, XX. 

Cyn mhell; y ffrydiau amddiffyn a ddy- | 20*Yn arwydd hefyd ac yn dyst-| _ Cyn 
“N hysbyddir, ac a sychant: torrir | iolaeth y bydd i ARGLWYDD y llu- Uc 
_T4._ |ymaith bob corsen a hesgen. oedd yn nhir yr Aipht. Canys llef-| _r4. 

7 Y papur-frwyn wrth yr afon, ar | ant ar yr ARGLWYDD o herwydd y |* Eurych 
fin yr:afon, a phob peth a hauwyd | gorthrymwyr; ac efe a enfyn idd- Ed 


wrth yr afon, a wywa, a_ chwelir, ac 
ni bydd mwy. 

8 Y pysgodwyr hefyd a dristânt, 
a'r rhai oll a fwriant fachau i'r 
afonydd a alarant: felly y rhai a 
daenant rwydau ar hyd wyneb y 
dyfroedd a lesgânt. 


9 Gwaradwyddir hefyd y rhai a_ 


| ynt iachawdwr a phennaeth, ac efe 


a'u gwared hwynt. 

21 A'r ARGLWYDD a adweinir gan 
yr Aipht; ïe, yr Aiphtiaid a ad- 
waenant yr ARGLWYDD yn y dydd 
hwnnw: 'gwnant hefyd aberth ac 
offrwm, ac addunant adduned i'r 
ARGLWYDD, ac a^ talant. 


i1Drem. |weithiant dfeinllin, a'r rhai a weu- | 22 Yr ARGLWYDD hefyd a dery 
Diar. 1.16. | ant *rwydwaith. | yr Aipht; efe a'i tery, ac a4 hiachâ; 
aet, 10 A hwy a dorrir yn eu €bwriad- , hwythau a droant at yr ARGLWYDD, 
4»  |au, y rhai oll a wnant argaeau « | ac efe a'u gwrendy hwynt, ac a'u 
seiliau. _ | physgod-lynnau. hiachâ hwynt. 
Heb. | ll $ Diau ynfydion yw tywysog-| 23 A'r dydd hwnnw “y bydd|"gp!r 
beiau |ion*Soan; cynghor doethion gyng- | prif-ffordd o'r Aipht i Assyria, ac 
“Num.12. horwyr Pharaoh a aeth yn ynfyd: | yr â yr Assyriad i'r Aipht, a'r 
pa fodd y dywedwch wrth Pharaoh, | Aiphtiad ìi Assyria: ar Aiphtiaid, 
Mab y doethion ydwy/ fi, mab hen | gyd â'r Assyriaid a wasanaethant. 
frenhinoedd ? 24 Y dydd hwnnw y bydd Israel 
12 Mae hwynt? mae dy ddoeth- | yn drydydd gyd â'r Aipht, a chyd 


ion? a mynegant i ti yr awr hon, a 
gwybyddant pa gynghor a gymmer- 
odd ARGLWYDD y lluoedd yn erbyn 
yr Aipht. 


13 Tywysogion Soan a ynfydas- 


âg Assyria, scf yn fendith o fewn 
v fìr : 
25 Yr hwn a fendithìa ARGLWYDD 


y llaoedd, gan ddywedyd, Bendig- 


edig yw yr Aipht fy mhobl i, ac 





ant; twyllwyd tywysogion Noph, a_| Assyria "gwaith fy nwylaw, ac Is- "Uw Ms 
Na phennaethiaid eu llwythau a hud- | rael fy etifeddiaeth. Eph. 2. 10. 
aethwyr.. | asant yr Aipht. PENNOD XX. 
Calan 14 Cymmysgodd yr ARGLWYDD | Arwydd a chysgod yn rhag-arwyddoccâu caeth- 

ynddi yspryd gwrthnysigrwydd 'a | iwed yr Aipht ac Ethiopia. 

hwy a wnaethant i'r Aipht gyfeil- | N y flwyddyn y daeth *Tartan j*,2 Bren- 

iorni yn ei holl waith, fel y cyfeil- i Asdod, (pan ddanfonodd Sar- 

iorna meddwyn yn ei chwydfa. ' gon brenhin Assyria ef, ac yr ym- 

15 Ac ni bydd gwaith i'r Aipht, laddodd yn erbyn Asdod, ac a'i 

tyen.9.14. | yr hwn a wnelo y “pen na'r gloren,  hennillodd hi; 


y gangen na'r frwynen. 

16 Y dydd hwnnw y bydd yr 
39 Aipht €fel gwragedd; canys hi a 

'|ddychryna, ac a ofna rhag ysgyd- 
wad llaw ARGLWYDD y lluoedd, yr 
hon a ysgydwa efe ami hi. 

17 A bydd tir Judah yn arswyd 
i'r Aipht: pwy bynnag a1 cofia hi, 
a ofna ynddo ei hun; o herwydd 


2 Yr amser hwnnw y bu gair yr 
ARGLWYDD írwy law Esaiah mab 
Amos, gan ddywedyd, Dos, a dat- 
tod y sachlïan oddi am dy lwynau, 
a dïosg dy esgidiau oddi am d 


draed. Ac efe a wnaeth felly, " gan |",Mie.1. & 


rodio yn noeth, ac heb esgidiau. 
3 Dywedodd yr ARGLWYDD hefyd, 
Megis y rhodiodd fy ngwas Esaiah 


yn noeth ac heb esgidiau dair blyn- 
edd 4m arwydd ac gym argoel yn 
erbyn yr Aipht, ac yn erbyn Ethi- 
 0pla; 
4 Felly yr arwain brenhin Assyria 
' gaethiwed yr Aipht, a chaethglud 
Ethiopia, sef yn llangciau a henaf- 
gwyr, yn noethion ac heb esgid-| 
lau, ac “yn din-noeth, yn ^warth ,*2 Sum 10. 
i'r Aipht. Jer. 18. 22, 
5 Brawychant a chywilyddiant O |?lieb. 


noethnî. 


| achos Ethiopia eu gobaith hwynt, 


cynghor ARGLWYDD y lluoedd, yr 
hwn a gymmerodd efe yn ei her- 


byn hi. 

18 1 Y dydd hwnnw y bydd pm 

dinas yn nhir yr Aipht ^yn llefaru 
?iaith Canaan, ac yn tyngu i AR- 
GLWYDD y lluoedd: Dinas * distryw 
y gelwir un. 
“^5 | 19 Y dydd hwnnw 'y bydd allor 
18 ir ARGLWYDD ynghanol tir yr 
, | Aipht, a cholofn i'r ARGLWYDD ger 
llaw ei therfyn hi. 


h Seph, 9. 9. 








661 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
“14, 


3 Neu, 
y wlad. 





a Zech, 9. 
l4, 


b pen. 33.1, 


cpen. la, 17. 
er.49,31, 


d pen. 15, 2. 
al6 ll 


















f Jer. 51. 8, 
Dat. l4, 8, 
a ls, 2. 

& pen. 46.1. 

er. 50. 2. 
a.5l, 41, 
h Jer.6l.23, 
4 Heb, mab. 


es 49, ín 
Ond. 1 


Cwymp Babilon, 


ac o achos yr Aipht eu gogoniant 


wy. 

6 A'r dydd hwnnw y dywed pres- 
wylwyr *yr ynys hon, Wele, fel 
hyn y mae ein gobaith ni, lle y 
ffoisom am gymmorth i'n gwared 
rhag brenhin Assyria: a pha fodd 


y diangwn? ? 


PENNOD XXI. 


1 Y prophwyd, wrth gwyno caethiwed eì bobl, 
mewn gweledigaeth yn gweled cwymp .Babi- 
lon gan y Mediaid a'r Persiaid. 11 Edom 
yn gwatwar y prophwyd; a'ì hannog î edi- 
farhâu. lô Amser nodedig adfyd Arabia. 


ll anialwch y môr. Fel *y 
mae corwynt yn y dehau yn 
myned trwodd; felly y daw o'r 
anialwch, o wlad ofnadwy. 

2 Gweledigaeth galed a fynegwyd 
i mi. “Yr anffyddlawn sydd yn 
anffyddloni, ar dinystrydd sydd yn 
dinystrio. Elam, “dring; Media, 
gwarchae ; gwneuthum. i'w holl 
riddfan hi ddarfod. 

3 Am hynny y “llanwyd fy llwynau 
o ddolur ; gwewyr a'm daliasant fel 
gwewyr gwraig yn esgor; syrthiais 
wrth eê glywed, brawychais wrth eî 
weled. 

4 Cyfeiliornodd fy nghalon, braw 
a'm dychrynodd; efe a ? drodd. fy 
Go yfno ddymunol yn ddychryn i 


z Parottoa y bwrdd, gwylia yn y 
ddisgwylfa, bwytta, ŷf; cyfodwch, 
dywysogion ; enneiniw ch y darian. 

6 O herwydd fel hyn y dywed- 
dad ir ARGLWYDD wrthyf, Dos, 
gosod UT myneged yr hyn 
a welo. 

7 Ac efe a welodd gerbyd, a dau o 
wŷr meirch, cerbyd asynod, a cher- 
byd camelod ; ac efe a ystyriodd yn 
ddyfal iawn dros ben. 

8 Ac efe a lefodd *Llew: fy ar- 


.| glwydd, ar *y ddisgwylfa yr wyf fi 


yn sefyll liw dydd yn wastad, ac ar 
îy nghadwriaeth yr ydwyf yn sefyll 
bob nos. 

9 Ac wele, yma y mae yn dyfod 
gerbyd o wŷr, a dau o wŷr meirch, 
Ac efe a attebodd ac a ddywedodd, 
fSyrthiodd, syrthiodd Babilon; a 
g holl ddelwau cerfiedig ei duwiau 
hi a ddrylliodd efe i lawr. 

'10 ^O fy nymiad, a *chnwd fy 
llawr-dyrnu! yr hyn a glywais gan 
ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel, 
a fynegais i chwi. 

11 Baich Dumah. Arnaf fi y 
mae yn galw o Seir, Y gwyliedydd, 


662 


ESAIAH, XXI. 


beth am y nos? 
am y nos? 

12 Dywedodd y gwyliedydd, Daeth 
y bore a'r nos hefyd: os ceisiwch, 
ceisiwch: dychwelwch, deuwch. 

13 í “baich ar Arabia. Yn y coed 
yn Arabia y llettŷwch chwi, ffordd- 
olion Dedanim. 

14 *Dygwch ddyfroedd i gyfarfod 
âr sychedig, frigolion tir Tema, 
Sachubwch flaen y crwydrus â'i 
fara. 

15 O herwydd rhag cleddyfau y 
ffoisant, “rhag y cleddyf noeth, l 
rhag y 'bwa annelog, a rhag trym- 
der rhyfel. 

16 O herwydd fel hyn y dywed- 
odd yr Arglwydd hyn fi, Cyn 
pen blwyddyn, 'o fath blwyddyn 
gwas cyflog, y derfydd hefyd holl 
anrhydedd Cedar : 

17 A'r gweddill o rifedi *saethydd- 
ion gwŷr cedyrn meibion Cedar, a 
leihêir: canys ARGLWYDD DDUW 
Israel a'i dywedodd. 


PENNOD XXII. 

1 Y prophwyd yn cwyno dyfodiad y Persiaid î 
Judea: 8 yn beio ar eu synwyr ddynol, a'u 
llawenydd bydol hwy: l5 yn prophwydo y 
diswyddid Sebna, 20 ac y gosodid Eliacim 
yn ei le ef: yr hwn oedd arwydd o frenhin- 
iaelh Crist. 

AICH glyn gweledigaeth. Beth 
a ddarfu i ti yn awr, pan 
ddringaist ti oll i nennau y tai? 

2 Ti yr hon wyt yn llawn ter- 
fysg, yn ddinas derfysgol, *yn ddin- 
as lawen: dy laddedigion ni ladd- 
wyd â chleddyf, na th feirw mewn 
rhyfel. 

3 Dy holl dywysogion a gyd-ffoi- 
sant, gan 4 perchen bwïiau y rhwym- 
wyd hwynt: y rhai oll a gafwyd ynot 
â gyd ruymnŴyd y rhai a. ffoisant o 

| 


4 Am hynny y dywedais, PEdrych- |": 


wch oddi wrthyf; “mi a wylaf yn 
chwerw, na lafuriwch fy nghysuro, 
am ddinystr merch fy mhobl. 

5 O herwydd diwrnod blinder 42v, 
a mathru, a dyrysni, gan Arglwydd 
Dpuw y lluoedd, y'nglyn gweled- 
igaeth, yn difurio y gaer, ac yn 
gwaeddi i'r mynydd. 

6 Elam hefyd a ddug y cawell 
saethau, mewn cerbydau dynion 
a gwŷr meirch; Cir hefyd a ddi- 
noethodd y darian. 

7 A bydd *dy ddyffrynoedd dew- 
isol yn llawn o gerbydau, a'r gwŷr| o 
meirch a ymfyddinant *tu a'r porth. 


Dyfodiad y Persiaid. 
wyliedydd. beth llc y 
gwyliedydd, beth cd 





Dygasant. 


Heb. rhag 
wyneb. 


| 
| 
Cylch 
14, 

E Jer.49, 28. 

5 Nen, 
Í 
| 
| 
| 

1pen.l6.1lâ4, | 


8 Heb, 
bwâau. 


Cylch 
2: 


a pen. ô2. lo. 


wrth wylo. 


3 Heb, 
dewis dy 
dd dyff ryn- 





Km eu yn 
y por 'ih. 





ESAIAH, XNIII. 


Gofidus gwymp Tyrus. 





| Am Sebna ac Eliacim. 
| 


chnel.8 Y Ac efe a ddinoethodd dô Ju- 
Cyleh. |dah, ac yn y dydd hwnnw yr edrych- 
12. |aist ar arfogaeth “tŷ y goedwig. 





“IBrenT| 9 A “gwelsoch rwygiadau dinas 
a2Chron. | Dafydd, mai aml oeddynt; a chasgl- 
245 |asoch ddyfroedd y pysgod-lyn isaf. 

10 Rhifasoch hefyd dai Jerusalem, 
a thynnasoch y tai i lawr i gadarn- 
hâu y mur. 
11 A rhwng y ddau fur y gwnaeth- 
och lyn i ddyfroedd yr hen bysgod- 
DN lyn: ond nid edrychasoch am *ei 


wneuthurwr, nid ystyriasoch yr hwn 
a'i lluniodd ef er ys talm. 

12 A'r dydd hwnnw y gwahodd- 
odd Arglwydd Dpuw y lluoedd ra 
f Edrych i wylofain, ac i alarnad, ac fi foel- 

en.15.2. edd, ac i ymwregysu â sachlïan: 
—_ | 13 Ac wele lawenydd a gorfoledd, 

'gan ladd gwartheg, a ladd defaid, 
spen.5ŵ,12.' gan fwytta cig, ac yfed gwin: “bwyt- 
».  |tâwn ac yfwn; canys y fory, medd- 
ant, y byddwn feirw. 

14 A datguddiwyd Ay lle y clyw- 
ais gan ARGLWYDD y lluoedd, Yn 
ddïau ni lanhêir yr anwiredd hyn, 
hyd oni byddoch feirw, medd Ar- 
glwydd Dpuw y lluoedd. 

15 Fel hyn y dywed Arglwydd 
Dpuw y lluoedd, Cerdda, dos at y 
trysorydd hwn, se/ at Sebna, yr hwn 
sydd ben-teulu, a dywed, 

16 Beth sydd i ti yma? a phwy 
5 dorraist. | Syl) gennyt ti yma, pan *drychaist 
$Neu, 0r i ti yma fedd, “fel yr hwn a drychai 

' ^ |ei fedd yn uchel, ac a naddai iddo 
ei hun drigfa mewn craig 


a 





TNewar | 17 Wele yr ARGLWYDD "yn dy fudo 
orchadd- . di â chaethiwed * tost, a chan wisgo 
gorsedd. Ath wisg di. 

Ganensl 18 Gan dreiglo y'th dreigla di, 
ath wisg- | fel treiglo pêl, i wlad ehang: yno 
ai2_,_|y byddi farw, ac yno y bydd cer- 
loath  |bydau dy ogoniant yn warth i dŷ 
e,. |dy feisir. 
Heb gw.| 19 Yna y'th yrraf o'th sefyllfa, ac 


o'th sefyllfa y dinysíria efe di. 

20 $ Ac yn y dydd hwnnw y 
galwaf ar fy ngwas ^ Elïacim mab 
Hilcïah : 

91 A'th wisg di hefyd y gwisgaf 
ef, ac âth wregys di y nerthaf 
ef; a than ei law ef y rhoddaf dy 
lywodraeth di: ac efe a fydd yn 
dad i breswylwyr Jerusalem, ac i 
dŷ Judah. 

292 Rhoddaf hefyd agoriad tŷ Da- 
iJo»12.4. fydd ar ei ysgwydd ef: yna yr egyr 
'“" |efe, ac ni bydd a gauo; ac efe a 
gau, ac ni bydd a agoro. 

293 A mi aì sicrhâf ef fel “hoel 


h 9 Pren, 


k Ezra, 8, 





Cyn 

CRIST 

Cylch 
712. 


mewn man sicr; ac efe a fydd yn 
orseddfa gogoniant i dŷ ei dad. 

24 Ac arno ef y crogant holl ogon- 
iant tŷ ei dad, hil ac eppil ; yr holl 
fân lestri; o'r llestri meiliau, hyd 
yr holl *9offer cerdd. 

25 Yn y dydd hwnnw, medd AR- 
GLWYDD y lluoedd, y symmudir yr 
hoel a hoeliwyd yn y man sicr, a hi 
a dorrir, ac a syrth: torrir hefyd 
y llwyth oedd arni; canys yr AR- 
GLWYDD a4 dywedodd. 

PENNOD XXIII. 
1 Gofidus gwymp Tyrus. WW Eu írwch ddy- 
chweliad hwy. 

* HD AICH. Tyrus. Llongau Tarsis, 

udwch: canys anrheithiwyd 
hi, fel nad oes na thŷ, na chynt- 
edd: o dir Chittim y datguddiwyd 
iddynt. 

2 Distêwch, drigolion yr ynys, yr, 
hon y mae marchnadyddion Sidon, 
y rhai sydd yn tramwy y môr, yn 
dy lenwi. 

3 Ac wríh ddyfroedd lawer, had | 
Sihor, cynhauaf yr afon yw ei chnwd 


9 Neu, lestrs 
costreluu, 


Cylch 
T10. 


a Jer.25.22, 
a, 47. â, 


hi: felly marchnadfa cenhedloedd 
yw hi. 

4 Cywilyddia, Sidon; canys y môr, 
êe, cryfder y môr, a lefarodd, gan 
ddywedyd, Nid ymddygais, ac nid 
esgorais, ni fegais wŷr ieuaingc 
chwaith, ac 24 feithrinais forwynion. 

5 Megis wrth glywed sôn am yr 
Aiphtiaid, yr ymofidiant wrth glyw- 
ed sôn am Tyrus, 

6 Ewch trosodd i Tarsis; udwch, 
preswylwyr yr ynys. 

7 Ai hon yw eich dêmas lawen 
chwi, yr hon 4y mae ei hynafiaeth 
er y dyddiau gynt? ei thraed ai 
dygant hi i ymdaith 2i bell. 

8 Pwy a gynghorodd hyn yn erbyn 
Tyrus * goronog, yr hon gy 4ydoedd drych 
ei marchnattâwyr yn dywysogion,| i 
a'i marsiandwyr yn bendefigion y 
ddaear ? 

9 ARGLWYDD y lluoedd a fwriad- 
odd hyn, i ddifwyno balchder pob 
gogoniant, ac i ddirmygu holl ben- 
defigion y ddaear. 

10 Dos trwy dy wlad fel afon, O 
ferch Tarsis: nid oes *nerth mwyach. 

ll Estynodd ei law ar y môr, dy- 
chrynodd y íeyrnasoedd; gorchy- 
mynodd yr ARGLWYDD *am ddam- 
as *y farsiandiaeth, ddinystrio ei 
chadernid. 

12 Ac efe a ddywedodd, Ni chei 
orfoleddu mwyach, yr orthrymmed- 
ig forwyn, merch Sidon; cyfod, dos 


2 Heb. 
o bell, 
















3 Heb. 
wregys. 


4 Neu, yn 
erbyn. 

5 Heb. 
Canaan. 


- 
ss 
—————--c- cb - c“ ^e ene __ÔÔÔÊÎ^ÊÎA5. > 
Y ——— ua. a RR GU GG GC A A I I ————— EÍ  Ŵ Ï  __ e.e o,  .—_ _ -_——  —-—— 
* 


Tostur farnedigaethau ESAIAH, XXIV. | Dww ar y ulad. | 


wyr y tir a losgwyd, ac ychydig| Cyn | 
ddynion a adawyd. 

7 Galarodd y gwin, llesgaodd y| a2. 
winwydden, y rhai llawen galon oll nes, 
a riddfanasant. ; 





i Chittim; yno chwaith ni bydd ì 
ti lonyddwch. 

13 Wele dir y Caldeaid ; nid oedd 
y bobl hyn, mes i Assur ei sylfaenu 
hi i drigolion yr anialwch: dyrchaf- 
asant ei thyrau, cyfodasant ei phal- 





710. 




















8 Darfu llawenydd *y tympanau, | 12 







asau; ac efeai tynnodd hii lawr. | peidiodd trwst y gorfoleddwyr, dar- Fyn ì | | 
14 Llongau Tarsis, udwch ; canys | fu hyfrydwch y delyn. Ezec 20. | 





9 Nid yfant win dan ganu; chwerw | Hos.2.11. 
fydd dïod gref i'r rhai a'i hyfant. 

10 Drylliwyd y ddinas wagedd ; 
cauwyd pob tŷ, fel na ddeler i 
mewn. 

ll Y nae llefain am win yr 
heolydd ; tywyllodd pob llawenydd, 
hyfrydwch y tir a fudodd ymaith. 

12 Yn y ddinas y gadawyd anghyf- 
anneddrwydd, âg anrhaith hefyd y 
dryllir y porth. 

13 4 Oblegid bydd o fewn y tir, 
ynghanol y bobloedd, 'megis ys- !'pum1 
gydwad olew-wydden, ac fel grawn |. 
lloffa pan ddarffo cynhauaf y gwin. 

14 Hwy a_ ddyrchafant eu llef, ac 
a ganant; o herwydd godidowg- 
rwydd yr ARGLWYDD, bloeddiant 
o'r môr. 

15 Am hynny gogoneddwch yr 
ARGLWYDD yn y * dyffrynoedd, enw |* Heb. tân. 
ARGLWYDD DDUW Jsrael yn ynys- 
oedd y môr. 

16 4 O “eithafoedd y ddaear y |5Hleb. 


anrheithiwyd eich nerth. 

15 A'r dydd hwnnw yr anghofir 
Tyrus ddeng mlynedd a thri ugain, 
megis dyddiau un brenhin: ym 
mhen y deng mlynedd a thri ugain 
$ y cân Tyrus megis puttain. 

16 Cymmer y delyn, amgylchyna 
y ddinas, ti buttain anghofiedig: 
cân gerdd yn dda: cân lawer fel 
y'th gofier. 

17 $ Ac ym mhen y deng mlynedd 
|a thri ugain yr ARGLWYDD a ym- 
wêl â Thyrus, a hi a ddychwel at ei 
helw, ac a butteinia â holl deyrnas- 
oedd y byd ar wyneb y ddaear. 

18 Yna y bydd ei marchnad a'i 
helw “yn sancteiddrwydd i'r AR- 
GLWYDD: ni thrysorir ac nis ced- 
wir: canys eiddo y rhai a drigant o 
flaen yr ARGLWYDD fydd ei mar- 
siandïaeth, i fwytta yn ddigonol, ac 


c Zech. 14. 
20, 21. 
"Heb. en. yn ddillad " parhâus. 









6 Heb. y, 
byddi Ty 






rus megis 






can put- 
(ain. 












































PENNOD XXIV. 


1 Tostur farnedigaethau Duw ar y wlad, 15 i R .P | asgell. 
Y llawen-glodfora y gweddill Dduw. 16 Y | clywsom ganiadau, sef gogoniant ì'r 
dyrchafa Duw ei deyrnas yn ei farnedig- | cyfiawn. A dywedais, $ O fy nghulni, u an ci 


aethau. 

Cylch ELE yr ARGLWYDD yn 

y gwneuthur y ddaear yn wag, 
ac yn ei difwyno hi; canys efe a 
ddadymchwel ei hwyneb hi, ac a 
wasgar ei thrigolion. 

2 Yna bydd yr un ffunud i'r bobl ac 

" Hos.4.9. | j'r 22 offeiriad, i'r gwas ac i'w feistr, 
tywysog. |1T llaw-forwyn ac i'w meistres, Pi'r 
'g'ee7. | prynydd ac i'r gwerthydd, i'r hwn a 
roddo ac i'r hwn a gymmero ech- 
wyn, i'r hwn a gymmero lôg ac i'r 

hwn a dalo lôg iddo. 

3 Gan waghâu y gwaghêir, a chan 
yspeilio yr yspeilir y wlad; canys yr 
ARGLWYDD a lefarodd y gaìr hwn. 

4 Galarodd a diflannodd y ddaear, 
llesgaodd a dadwinodd y byd, di- 

:*He. | hoenodd “pobl feilchion y ddaear. 

poly 5 “Y ddaear hefyd a halogwyd 

caeau. dan ei phreswylwyr: canys tros- 
eddasant, y cyfreithiau, newidiasant 
y deddfau, diddymmasant y cyfam- 
mod tragywyddol. 

6 Am hynny melldith a ysodd y 
tir, ar rhai oedd yn trigo ynddo a 

 anrheithiwyd ; am hynny preswyl- 


ffyddlawn a wnaethant yn anffydd- | Mn 
lawn, ïe, gwnaeth yr anffyddlawn 
o'r fath anffyddlonaf. 

17 £ Dychryn, a ffos, a magl, /ydd |* Etrych 
arnat ti, breswylyd y ddaear. yu 
18 A'r hwn a ffy rhag trwst y dy- 2 ** 
chryn, a syrth yn y ffos; ar hwn a | Am9*5I$ | 
gyfodo o ganol y ffos, a ddêlir yn y 
fagl: o herwydd "ffenestri o'r uchel- |& Gen.7.11. 
der a agorwyd, a !seiliau y ddaear |! Pe. 18.7. 
sydd yn erynu. 

19 Gan ddryllio yr ymddrylliodd y 
ddaear, gan rwygo yr ymrwygodd 
y ddaear, gan symmud yr ymsym- 
mudodd y ddaear. 

20 Y ddaear “gan symmud a ym- |Epen.19.14 
symmud fel meddwyn, ac a ymsigla 
megis bwth; ai chamwedd fydd 
trwm arni; a hi a syrth, ac ni chyf- 
yd mwy. 

21 Yr amser hwnnw yr ymwêl yr 
ARGLWYDD â llu yr uchel, yr Awn 
sydd yn yr uchelder, ac â brenhin- 
oedd y ddaear ar y ddaear. 

22 A chesglir hwynt " fel y cesglir | 'Juyaa. 
carcharorion mewn daeardy, a hwy | cant. 


O fy nghulni, gwae fi! y rhai neu, Fy 


A —_ — — U— ua aui i nym —————— au ————— — HUU E— — --g—  — O —— 
7 








Moli. Dwv am & farnau. 


ESAIAH, XXV. 


Ammog â hyderu ar Dduw. 





Cyn la garcherir mewn carchar, ac ym 
[642 mhenyll ddyddiau * 
Cylch mhen Hawer o y au yr ym- 


(12. |welir â hwynt. 














|*Newy | 29 ! Yna y lleuad a wrida, a'r haul 
ynddi | a gywilyddia, pan deyrnaso AR- 
ln Ia 19. GLWYDD y lluoedd ym mynydd 
Ezec 327. | Sïon ac yn Jerusalem, ac o flaen 
ac 1a Mel henuriaid 9 22ewn gogoniant. 
u 
ba PENNOD XXV. 

1 Y prophwyd yn moliannu Duw am eî farn- 
edigaethau, 6 am eî ddoniau ymwared, 9 ac 
am eî orfoleddus iachawdwriaelh. 

Fn ARGLWYDD, fy Nuw yd- 


wy6; dyrchafaf di, moliannaf 
dy enw ; canys gwnaethost ryfedd- 
odau: dy gynghorion er ys talm 
sydd wirionedd a sicrwydd. 

2 Canys gosodaist * ddinas yn ben- 
twr, a thref gadarn yn garnedd; 
palas dïeithriaid, fel na byddo ddin- 
as; nid adeiledir hi byth. 

3 Am hynny pobl nerthol a'th 
ogonedda, dinas y cenhedloedd ofn- 
adwy a'th arswyda : 

4 Canys buost nerth i'r tlawd, a 
chadernid i'r anghenog yn ei gyf- 
yngder, yn nodded rhag tymmestl, 
yn gysgod rhag gwres, pan oedd 
gwynt y cedyrn fel tymmestl 4m 
erbyn mur. 

5 Fel gwres mewn sychder y dar- 
| ostyngi dwrf dïeithriaid ; sef gwres 
â chysgod cwmmwl; darostyngir 
cangen yr ofnadwy. 

6 1 Ac P ARGLWYDD y lluoedd a 
wna i'r holl bobloedd yn y mynydd 
hwn wledd o basgedigion, gwledd o 
loyw-win; o basgedigion breision, 
a gloyw-win puredig. 


a pen. 21.9. 
a2. 13. 


b Diar. 9. 2. | 
Matt. 22, 4. 


2 Heb. 7 Ac efe a “ddifa yn y mynydd hwn 

a y gorchudd sydd yn gorchuddio yr 
holl bobloedd, ar llên yr hon a 
daenwyd ar yr holl genhedloedd. 

ciCor.15.| 8 Efe “a lwngc angau mewn budd- 


ugoliaeth ; a'r Arglwydd Dpuw 4a 
sych ymaith ddagrau oddi ar bob 
wyneb ; ac efe a dŷn ymaith warth- 
rudd ei bobl oddi ar yr holl ddaear: 
canys yr ARGLWYDD a'î llefarodd. 

9 T A'r dydd hwnnw y dywedir, 
Wele, dyma ein DUW ni; gobeith- 
iasom ynddo, ac efe an ceidw: 
dyma yr ARGLWYDD; gobeithiasom 
ynddo, gorfoleddwn a llawenychwn 
yn ei iachawdwriaeth ef. 

10 Canys llaw yr ARGLWYDD a 
| orphwys yn y mynydd hwn, a Moab 


Dat, 20. 14, 
a 21. 4. 


d Dat. 7. 17. 
a 21.4. 


aw a *sethrir tano, *fel sathru gwellt 
aenJ' |mewn tommen. 
gweliym | 1] Ac efe a estyn ei ddwylaw yn 


nah. 


eu canol hwy, fel yr estyn nofied- 





662 





ydd eê ddwylaw i nofio; ac efe a| _ Cyn 
ostwng eu balchder hwynt ynghyd| CRIST 
âc yspail eu dwylaw. Mr 
12 Felly y gogwydda, y gostwng, 
ac y bwrw efe i lawr hyd y llwch, 
* gadernid uchelder dy gaerau. * pen. 26. 5. 
PENNOD XXVI. 
1 Cân yn annog â hyderu ar Dduw, 5 o herwydd 
ei farnedigaethau, 12 a'i gafr i'w bobl. 20 
Cynghor i ddisgwyl wrth Ddwv. | 
DYDD hwnnw y cenir y gân| Cylch 
hon yn nhir Judah: Dinas! 
gadarn sydd i ni; “DUW a esyd |*pn.60.1s. 


iachawdwriaeth 72 gaerau ac gyn 
rhagfur. 

2 b Agorwch y pyrth, fel y dêl y 
genedl gyfiawn i mewn, yr hon a 
geidw wirionedd. 

3 Ti a gedwi mewn tangnefedd 
“heddychol yr hwn sydd a'i fedd- "New 
ylfryd arnat (4; am ei fod yn ym- 
ddiried ynot. 

4 Ymddiriedwch yn yr ARGLWYDD 
byth ; o herwydd yn yr ARGLWYDD 
DDUW 4ymae*?cadernid tragywyddol. 

5 « Canys efe a ostwng breswyl- 
wyr yr uchelder; “tref uchel a os- 
twng efe: efe aii darostwng hi i'r 
llawr, ac a'i bwrw hi i'r llwch. 

6 Troed ai sathr hi, sef traed y 
trueiniaid, 4 chamrau y tlodion. 

7 Uniondeb yw llwybr y cyfiawn; 
tydi yr uniawn wyt yn pwyso fîordd 
y cyfiawn. 

8 Ar “lwybr dy farnedigaethau hef- 
yd y'th ddisgwyliasom, ARGLWYDD; 
dymuniad em henaid sydd at dy 
enw, ac at dy goffadwriaeth. 

9 e A'm henaid y'th ddymunais liw 
nos; â'm hyspryd hefyd o'm mewn 
y'th fore-geisiaf : canys preswylwyr 
y byd a ddysgant gyfiawnder, pan | 
fyddo dy farnedigaethau ar y 
ddaear. 

10 fGwneler cymmwynas i'r an- 
nuwiol, eto ni ddysg efe gyfiawnder ; 
yn £nhir uniondeb y gwna ar gam, 
ac ni wêl uchelder yr ARGLWYDD. 

ll PNi welant, ARGLWYDD, pan 
ddyrchafer dy law: eithr cânt wel- 
ed, a chywilyddiant am ew heiddig- 
edd *xvrth y bobl; ïe, tân dy elyn- 
ion a'u hysa hwynt. 

12 1 ARGLWYDD, ti a drefni i ni 

heddwch: canys ti hefyd a wnaeth- 
ost ein holl weithredoedd *ynom ni. 
' I3 O AnGLwyYDD ein DUW, 'ar- 
glwyddi eraill heb dy law di a ar- 
glwyddiaethasant arnom ni; yn 
unig trwot ti y coffâwn dy enw. 

14 Meirw ydynt, ni byddant fyw | 


b Ps. 118. 
19, 20, 


3 Heb, 
craig oes- 


o : 
Deut. 22, 4. 

c pen, 25.12, 
a 32. 19, 


d pen. 64. 5. 


eCan.3. l, 


f Preg. 8.11, 

& Ps. 143, 
10. 

h Job 4.27. 
Ys. 28, 6. 
pen. 5. 12, 


4 Neu, tuag 
at dy bobl, 


5 (rosom nì. 


i 2 Chron, 
12, 8. 





—— 


Gofal, Dww dros & eglwys. 


Cyn |ymadawsant, ni chyfodant; am 

9&la' hynny y gofwyaist a_ difethaist 

712. |hwynt, dinystriaist hefyd bob cofïa 
am danynt. 

15 Ychwanegaist ar y genedl, O 
ARGLWYDD, ychwanegaist ar y gen- 
edl; tìaogoneddwyd ; ti a'z symmud- 
asit ym mhell 4 holl gyrrau y ddaear. 

16 Mewn adfyd, ARGLWYDD, yr 

6Neun, _|ymwelsantâthi;tywalltasant$weddi 
enalroai. | pan oedd, dy gospedigaeth arnynt. 

17 Fel y gofidia ac y gwaedda 
E cwraig feichiog dan ei gwewyr, 
pan fyddo agos i esgor; felly yr 
oeddym o'th flaen di, ARGLWYDD. 

18 Beichiogasom, gofidiasom, oedd- 
ym fel ped esgorem ar wynt; ni 
wnaethom ymwared ar y ddaear, a 
phreswylwyr y byd ni syrthiasant. 

19 !Dy feirw a fyddant byw, fel fy 
nghorphiyradgyfodant. Deffrôwch, 
a chenwch, preswylwyr y llwch: can- 
ys dy wlith sydd fel gwlith llysiau, 
a'r ddaear a fwrw y meirw allan. 

20 * Tyred, fy mhobl, dos i'th 
ystafelloedd, a chau dy ddrysau 
arnat: llecha megis .ennyd bach, 
hyd onid elo y llid heibio. 

21 Canys wele yr ARGLWYDD " yn 
dyfod allan o'i fangre, i ymweled âg 
anwiredd preswylwyr y ddaear : a'r 
ddaear a ddatguddia ei gwaed, ac 
ni chuddia mwyach ei lladdedigion, 

PENNOD XXVII 


1 Gofal Duw dros eî winllan. i Y mae rhagor 
rhwng ei geryddon ef a'i farnedigaethau, 12 
Eglwys yr Iuddewon a'r Cenhedloedd. 


Ai DYDD hwnnw yr ymwêl yr 
ARGLWYDD Ôi gleddyf caled, 
mawr, a chadarn, â lefiathan y sarph 
hir-braff, ïe, â lefiathan y sarph 
dorchog: ac efe a ladd *y ddraig 
sydd yn y môr. 

2 Yn y dydd hwnnw Pcenwch 
iddi, Gwinllan y gwin coch. 

3 Myfi yr ARGLWYDD ai ceidw; 
ar bob moment y dyfrhâfhi: cadwaf 
hi nos a dydd, rhag ê 2eb ei drygu. 

4 Nid oes lidiowgrwydd ynof: pwy 
a osodai fieri a drain yn fy erbyn 
mewn rhyfel? myfi a “awn írwy- 
ddynt, mi a'u llosgwn hwynt ynghyd. 

5 Neu ymafled yn fy nerth ì, fel 
cy gwnelo heddwch â mi, ac efe a 
. wna heddwch â mi. 

6 Efe a wna i hiliogaeth Jacob 
wreiddio; Israel a flodeua, ac a 
flaen-dardda; a hwy a lanwant 
wyneb y byd â chnwd. 
nmnwa| 7 Y A darawodd efe ef ?fel y tar- 


rhai a dar- 


da O | awodd y rhai a'i tarawsai ef? a 


E Toan 16. 
21, 


1 Ezec. 91. 
Jl, &c. 


————— .—__  __— . .sl o 2... .,///5,,,____^_ÂÔ^^ÂÂ_^Ô__^Â^^_^__Ê0 _,,,,,,,,,,,.,,_Ô_^___________^___,,_.,,,,,,_______^_^_____, 





m Ps, 30. 5. 
pen, 54. 7, 
o. 

2 Cor. 4.17. 

n Mic. l. 3. 





a pen. 5l.9. 
Ezec. 29. 3, 
a 2242, 


b pen, 5. 1, 





2 Neu 
gerddwn 
yn eu her- 
byn. 


c Job 22, 21, 


ESAIAH, XXVII. 


igion ef? 

8 “Wrth fesur, pan *êl allan, yr 
ymddadleu âg ef: y mae yn attal ei 
wynt garw ar ddydd dwyrein-wynt. 

9 Am hynny trwy hyn y glanhêir 
anwiredd Jacob; a dyma yr holl 
ffrwyth, tynnu ymaith ei bechod: 
pan wnelo efe holl gerrig yr allor 
fel cerrig calch briwedig, ni saif y 
llwyni na'r * delwau. | 

10 Etto y ddinas gadarn fydd unig, 
a'r annedd wedi ei adael, vi wrthod 
megis yn anialwch: yno y pawr y llo, 
ac y gorwedd, ac y difa eì blagur hi. 

ll Pan wywo ei brig hi, hwy a 
dorrir: gwragedd a ddaw, ac a'illosg- 
ant hi; canys *nid pobl ddeallgar yd- 
ynt: am hynny yr hwn a'u gwnaeth 
ni thosturia wrthynt, a'r hwn a'u 
lluniodd ni thrugarhâ wrthynt. 

12 4 A'r dydd hwnnw y bydd ir 
ARGLWYDD ddyrnu, o ffrwd yr afon 
hyd afon yr Aipht: a chwi meibion 
Israel a gesglir bob yn un ac un. 

13 Ac yn y dydd hwnnw yr udgenir 
âc udgorn mawr; yna y daw y rhai ar 
ddarfod am danynt yn nhir Assyria, 
a'rrhai a wasgarwyd yn nhir yr Aipht, 
ac a addolant yr ARGLWYDD yn y 
mynydd sanctaidd yn Jerusalem. 


PENNOD XXVIII. 

1 Y prophwyd, yn bygwth Ephraim am eu balch- 
der a'u meddwdod, 5 Y gweddiU, a ddyrch- 
efir yn nheyrnas Orist. TU Y mae yn argy- 
hoeddŵ eu hamryfusedd hwy, 9 a'u drwg 
athrylith î ddysgu, l5 a'u dîofalwch. 16 
Addewid o Grist, y sail sicr. 18 Y profir 
eu diofalwch hwy. 29 Eu hannog hwy î ys- 
tyried, pwyllog ragluniaeth Duw. 

WAE *goron balchder, meddw- 
on Ephraim; yr hwn y mae 

? ardderchowgrwydd ei ogoniant yn 

flodeuyn diflannedig, yr hwn sydd 

ar ben y dyffrynoedd breision, y 

rhai a “orchfygwyd gan win. 

2 Wele, un grymmus a_ nerthol 
sydd gan yr ARGLWYDD, fel tym- 
mestl cenllysg, 24€t gorwynt dinystr- 
iol, fel llifeiriant dyfroedd mawrion 
yn llifo drosodd, yr hwn a fwrw i 
iawr â llaw. 

3 *Dan draed y sethrir coron 
balchder, meddwon Ephraim. 

4 Ac ardderchowgrwydd ei ogon- 
iant, yr hwn sydd ar ben y dyffryn 
bras, fydd blodeuyn diflannedig, 
megis ffizysen gynnar cyn yr haf, 
yr hon pam welo yr hwn a edrycho 
arni, efe a'i llwngc bi, a hi etto yn 
ei law. 

5 T Yn y dydd hwnnw y bydd 


Bygwih Ephraim. 
laddwyd ef fel lladdfa ei ladded- 









Cyn 
CRIST 
Cylch 
Y 12 


d Job 23, 6. 
Jer. 10. 24, 





4 Neu, 
anfonych 
ej allan. 


5 Neu, haul. 
ddelwau. 


e Deut. a2, 


pen. 145. 


Cylch 
(4m. 

aad. 3. 

b ad, 4, 


2 Heb. 
dorrwyd, 


. 
—— ccc V noe. eo o,,,,,5______,,____,,_____2____,__________________________2,,____________________________________________, 
“ * » 


3$Heb. â 
thraed, 


u'u aa au mu gn dn FR TR, am GY I y EL 





666 





Addewid o Grist. 


c YS ST 
Cylch 
29. 
a - 20. 

Hos. 4, 11, 
d pen. 56. 
10, 12. 


ddw yd. 


e au Cor. 14, 


5 FE 
hh 


yD 


f Ps, 118.22, 
Matt. 21, 


lac â thafodiaith ddiïeithr, y 


ARGLWYDD y lluoedd yn goron ar- — Om_ | ARGLWYDD y lluoedd yn goron ar- | saif; pan ddêl y ffrewyll lifeiriol,| _ Cyn 


dderchowgrwydd, ac yn goron go- 
goniant i weddill ei bobl ; 

6 Ac yn yspryd bam i'r hwn a 
eisteddo ar farn, ac yn gadernid 
ôr rhai a ddychwelant, y rhyfel i'r 
porth. 

7 Ac er hynny hwy “a gyfeiliorn- 
asant trwy win, ac a amryfusasant 
trwy ddïod gadarn: yr offeiriad a'r 
prophwyd a gyfeiliornasant trwy 
ddïod gadarn, difâwyd hwy gan win, 
cyfeiliornasant trwy ddïod gadarn, 
amryfusasant mewn gweledigaeth, 
tramgwyddasant mewn barn. 

8 Canys y byrddau oll sydd lawn o 
chwydfa a budreddi, heb le glân. 

9 « I bwy y dysg efe wybodaeth ? 
ac i bwy y pâr efe ddeall yr hyn a 
glywo? ì'v »ha4 a ddiddyfnwyd oddi 
wrth laeth, y rhai a dynnwyd oddi 
wrth y bronnau. 

10 Canys *rhoddir gorchymyn ar 
orchymyn, gorchymyn ar orchym- 
yn ; llin ar lin, llin ar lin ; ychydig 
yma, ac ychydig accw. 

l1 Canys *â bloesgni * gwefusau, 
$ llefara 
efe wrth y bobl hyn. 

12 Y rhai y dywedodd efe wrthynt, 
Dyma orphwysdra, gadêwch i'r di- 
ffygiol orphwyso, a dyma esmwyth- 
der ; ond ni fynnent wrandaw. 

13 Eithr gair yr ARGLWYDD oedd 
iddynt yn orchymyn ar orchymyn, 
yn orchymyu ar orchymyn; yn llin 
ar lin, yn llin ar lin ; ychydig yma, 
ac ychydig accw ; fel yr elent ac y 
syrthient yn ol, ac y dryllìer, ac y 
magler, ac y dalier hwynt. 

14 1 Am hynny gwrandêwch air 
yr ARGLWYDD, ddynion gwatwarus, 
llywodraethwyr y bobl hyn, y rhai 
sydd yn Jerusalem. 

15 Am i chwi ddywedyd, Gwnaeth- 
om ammod âg angau, ac âg uffern y 
gwnaethom gynghrair; pan ddêl 
ffrewyll lifeiriol, ni ddaw attom ni: 
canys gosodasom ein gobaith a» gel- 
wydd, a than ffalsder y llechasom. 

16 4 Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW, i Wele fì yn 
sylfaenu maen yn Sïon, maen prof- 


| edig, congl-faen ewerthfawr, sylfaen 
'zo,| Safadwy ; ni frysia yr hwn a gredo. 


17 A mi a osodaf farn wrth linyn, 
a chyfiawnder wrth bwys; y cen- 
lysg a ysguba £noddfa celwydd, 
a'r dyfroedd a foddant y lloches. 

18 1 A diddymmir eich ammod âg 
angau, a'ch cynghrair âg uffern ni 


C6 


ESAIAH, XXIX. 


saif; pan ddêl y ífrewyll lifeiriol, 
byddwch yn sathrfa iddi. 

19 O'r amser y delo, y cymmer 
chwi: canys daw bob bore, ddydd 
a nos; a blinder yn unig fydd 7 U 
beri deall yr hyn a glywir. 

20 Canys byrrach yw y gwely nag 
y galler ymestyn ynddo; a chul yw 
y cwrlid i ymdroi ynddo. 

21 Canys yr ARGLWYDD a gyfyd 
megis ym mynydd h Perasim, efe a 
ddigia megis ynglyn ì Gibeon, i 
wneuthur ei waith, ei ddïeithr- 
waith; ac i wneuthur ei weithred, 
ei ddïeithr-weithred. 

22 Ac yn awr na watwarwch, rhag 
cadarnhâu eich rhwymau: canys 
clywais “ fod darfodedigaeth der- 
fynol oddi wrth ARGLWYDD DDUW 
y lluoedd ar yr holl dir. 

23 4 Clywch, a gwrandêwch fy 
llais; ystyriwch, a gwrandêwch fy 
lleferydd. 

24 Ydyw yr arddwr yn aredig ar 
hyd y dydd i hau* ydyw efe yn 
a ac yn llyfnu ei dir? 

25 Onid wedi iddo lyfnhâu ei wyn- 
eb, y taena efe y ffacbys, ac y gwas- 
gar y cwmin, ac y bwrw y " gwenith 
ardderchog, ar haidd nodedig, a'r 
rhŷg 4n ei "gyfle? 

26 “Canys ei DDUw a'i hyfforddìia 


ef mewn synwyr, ac a'i dysg ef. 


27 Canys nid âg ôg y dyrnir ffac- 
bys, ac 74 throir olwyn mên ar 
gwmin ; eithr dyrnir ffacbys â ffon, 
2 chwmin â gwîalen. 

28 Yd bara a felir; ond gan 
ddyrnu ni ddyrn y dyrnwr ef yn 
wastadol, ac ni ysiga e/ âg olwyn ei 
fên, ac nis mâl ef â'i wŷr meirch. 

29 Hyn hefyd a ddaw oddi wrth 
ARGLWYDD y lluoedd, yr hw» sydd 
'ryfedd yn ei gynghor, ac ardderch- 
og yn ei waith. 


PENNOD XXIX. 


1 Gorthrwm farnedigaeth Duw ar Israel. Y Na 
ddîgonîr eî gelynion h4. 9 Anneallgarwch, 
13 a rhagrith yr Iuddewon, 
sancteiddio y duwiol. 


WAE £Ariel, Ariel, y ddinas 

y trigodd Dafydd ynddi! y- 
chwanegwch flwyddyn at flwydd- 
yn ; 3]]addant ebyrth. 


9 Etto mi a gyfyngaf ar Ariel, a |' 


bydd galar, a griddfan; a hi a fydd 
i mi fel Ariel. 

3 A gwersyllaf yn grwn i'th erbyn, 
ac a warchaeaf i'th erbyn mewn 
gwarch-dŵr, ac a gyfodaf wrth- 
glawdd yn dy erbyn. 


Am TD Dww. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
25. 


T Neu, pan 
baro i chwi 
ddeall 
addysg, 


h 2 Sam, 5. 
20. 
1 Chron.14. 
1b 
En 10. 10, 
2 Sam. 5, 
25. 
1 Chron, 
14, 16. 


k AU y“ 


8 Neu, 
gwenith yn 
y lle pên- 


Ac efe a'i 
rhwym yn 
y modd u 
mae Duw 
ymn eî 
ddysgu. 


1 Jer. 32.19. | 


18 Addaw|; 


1orrant 
bennau, 


Rhagrith yr Tuddewon. 


4 A thi a ostyngir; o'r ddaear y 
lleferi, ac o'r llwch y bydd isel dy 
leferydd; dy lais fydd hefyd o'r 
ddaear fel /Jais swynwr, a'th ym- 
adrodd a hustyng o'r llwch. 

5 A thyrfa dy ddïeithriaid fydd 
fel llwch mân, a thyrfa y cedyrn 
fel peiswyn yn myned heibio; 
ïe, bydd *.yn ddisymmwth ddïat- 
treg. 

6 Oddi wrth ARGLWYDD y llu- 
oedd y gofwyir trwy daranau, a 
thrwy ddaear-gryn, a thwrf mawr, 
(rwy gorwynt, a thymmestl, a fflam 
dân ysol. 

7 í Yna y bydd tyrfa yr holl gen- 
hedloedd y rhai a ryfelant yn erbyn 
Ariel, fel breuddwyd gweledigaeth 
nos, sef y rhai oll a ymladdant yn 
ei herbyn hi ai hamddiffynfa, ac 
a warchaeant arni. 

8 Iê, bydd mecis newynog a 
freuddwydio, ac wele ef yn bwytta ; 
a phan ddefírô, gwag fydd ei enaid: 
o megis y sychedig a freuddwyd- 


Cyn 
I CRIST 
Cylch 
TD 


a Job 21. 18, 
pen. 17. 13. 
b pen. 90. 13. 


io, ac wele ef yn yfed; a phan 

|RdGnISL, wele ef yn ddiffygiol, a'i 

enaid yn chwennych dŵod: felly y 

ibydd tyrfa yr holl genhedloedd a 

lueddant yn erbyn mynydd Sïon. 

| 9 * Arefwch, a_ rhyfeddwch; 
eEdrych | bloeddiwch, a gwaeddwch : “*medd- 
F& ' lwasant, ac nid frwy win; pen- 
feddwasant, ac nid £rwy ddïod 
gadarn. 

10 Canys*tywalltodd yr ARGLWYDD 
arnoch yspryd trwmgwsg, ac a gau- 
odd eich llygaid chwi: eich pro- 
| s1Sam.9. phwydi, a'ch pennaethiaid, *y gwel- 
i edyddion, a orchuddiodd efe. 

11 A gweledigaeth pob un o Ron- 
|N ynt sydd i.chwi fel geiriau *llyfr 

s.10. | seliedig, yr hwn os rhoddant ef at 
t.5 |un a fedr ar lyfr, gan ddywedyd, 
Darllen hwn, attolwg: yna y dy- 

wed, Ni allaf; canys seliwyd ef. 

12 Os rhoddir y llyfr at yr hwn 
ni fedr ar lyfr, gan ddywedyd, 
Darllen hwn, attolwg: yna y dy- 
wed, Ni fedraf ar lyfr. 

l3 T Am hynny y dywedodd yr 

sEzec.23, | ARGLWYDD, “O herwydd bod y bobl 
Matt.15.3. lyn yn nesâu attaf âu genau, ac 
MareTô yn fy anrhydeddu âu gwefusau, 
a phellhâu eu calon oddi wrthyf, 
a bod eu hofn tu ag attaf fi wedi 
ei ddysgu allan o athrawiaeth dyn- 
ion ; 

l4 Am hynny wele fî yn ?myned 
rhagof i wneuthur yn rhyfedd ym 
mysg y bobl hyn, sef gwyrthiau a 


d Rhuf. 11. 








ychwan“ 


| 5 Heb, 
egu. 


663 


ESAIAH, XXX. 











Y sancteiddir y dwwiol. 


rhyfeddod: ^canys difethir doeth- cm 
ineb eu doethion hwynt, a deall eu| “Gyn 
rhai deallgar hwynt a ymguddia. T12. 


15 'Gwae y rhai a ddyfn-geisiant 
i guddio ew cynghor oddi wrth yr| 1Cor119, 
ARGLWYDD, ac y mae eu gweith- |' Pn 4.1. 
redoedd mewn tywyllwch, ac Fa *Ps947. 
ddywedant, Pwy a'n gwel ni? a. 
phwy a'n hedwyn ? 

16 Dïau fel clai crochenydd y cyf-| 
rifir eich trofeydd chwi. Canys a 
ddywed !y gwaith am y gweithydd, |! pen. 45.9. 
Ni'm gwnaeth i? neu a ddywed y 
peth a luniwyd am yr hwn a'i llun-. 
iodd, Nid yw ddeallus? | 

17 Onid ychydig bach fydd etto 
hyd oni throir m Libanus yn ddol- 
dir, a'r doldir a gyfrifir yn goed? 

18 T “A'r dydd hwnnw y rhai,"m» 
byddar a glywant eiriau y llyfr, a 
llygaid y deillion a welant allan o 
niwl a thywyllwch. 

19 A'r rhai llariaidd a chwanegant 
lawenychu yn yr ARGLWYDD; ar 
dyniou tlodion a ymhyfrydant yn 
Sanct Israel. 

20 Canys darfu am yr ofnadwy, a 
difethwyd y gwatwarus, a'r rhai oll | 
a wyliant am anwiredd a dorrir | 
ymaith ; | 

21 Y rhai a wnant ddyn yn dros-| 
eddwr o herwydd gair, ac 9a osod- 

| 


h Jer. 49. 7. 
Obad. 8. 





m pen. 92. 
15. 


ant faglau i'r hwn a geryddo yn y 
porth, ac a wnant i'r cyfiawn ŵyro. 
am beth coeg. | 

22 Am hynny fel hyn y dywed yr, 
ARGLWYDD, yr hwn a waredodd 
Abraham, am dŷ Jacob, Weithian | 
ni chywilyddir Jacob, ac ni lasa ei 
wyneb ef. 

23 Eithr pan welo efe ei feibion, 
Pgwaith fy nwylaw, o'i fewn, hwy) pen. 19. 
a sancteiddiant fy enw, ïe, sanct-| Eph 2.10. 
eiddiant Sanct Jacob, ac a ofnant 
DpDUW Israel. 

24 A'r rhai cyfeiliornus o yspryd | 
a *ddysgant ddeall, ar grwgnach- 
wyr a ddysgant addysg. 


PENNOD XXX. 


1 Y prophwyd yn bygwth y bobl am hyderu 
ar yr Aipht, 8 ac am ddïystyru gaîr Duw. 
18 Trugareddau Duw i'w eglwys. 21 Digof- 
aint Duw, a llawenydd y bobl am ddinystr 
Assyria. 

WAE y meibion cyndyn, medd 
yr ARGLWYDD, *a gymmerant; 

cynghor, ond nid gennyf fi; ac a 

orchuddiant â gorchudd, ac nid 

o'm hyspryd i, i chwanegu pechod 

ar bechod : 

2 PY rhai sydd yn myned i ddis-, 


6 Heb, 
fedrant. 


Cylch 


12. 
a pen. 29. 








bpen,3L lL 





Dygwth Israel am 


gyn i'r Aipht, “heb ymofyn â mi, i 
ymnerthu yn nerth Pharaoh, ac i 
ymddiried y'nghysgod yr Aipht, 

3 Am hynny. îy bydd nerth Pha- 
raoh yn gywilydd i chwi, a'r ym- 
| ddiried ynghysgod yr Aipht yn 
waradwydd. 

4 Canys bu ei dywysogion yn 
| 50an, a'i genhadau a ddaethant i 
ns 

5 “Hwynt oll a gywilyddiwyd o 
herwydd y bobl ni fuddia iddynt, 
'ni byddant yn gynnorthwy nac yn 
llesâd, eithr yn warth ac yn war- 
'adwydd. 
F pen. 57, 0. 6 6 “Baich anifeiliaid y dehau. I dir 
»1:1. cystudd ac ing, lle y daw o honynt 
yr hen lew a'r llew ieuangc, y wiber 
a'r sarph danllyd hedegog, y dyg- 
ant eu golud ar gefnau asynod, 
a'u trysorau ar gefnau camelod, at 
bobl ni wna lês. 

7 Canys yn ddiles ac yn ofer y 
cynnorthwya yr Aiphtiaid: am hyn- 

ny y llefais arni, * Eu nerth hwynt 
a | Uin aros yn llonydd. 
hHab. 2.2. | Dos yn awr, P ysgrifena hyn 
ym llech ger eu bron hwynt, ac 
ysgrifena mewn llyfr, fel y byddo 
Mw dydd diweddaf yn oes oes- 
oe 


— 9 Mai 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
O. 


c Mn. WC 


Jos. 9. 14 
1 Bren. 22, 


Jer. OO: | 
a42,1, 20, 
d Jer, 37. 
Db, 7. 








e Jer. 2, 36. 





| 


Es y 


î Deut. 92. 
pen. 1, â, 


| 
ipobl wrthryfelgan yw y 
rhai hyn, plant celwyddog, plant 
ni fynnant wrandaw cyfr aith. yr AR- 
GLWYDD : 
kJerìl2l. l0 “Y rhai a ddywedant wrth y 
2. | gweledyddion, Na welwch ; ac wr th 
' |y prophwydi, Na phrophwy dwch i 
ni bethau uniawn ; 'traethwch i ni 
weniaith, prophwydwch ì ni siom- 
medigaeth : 

ll Ciliwch o'r ffordd, ciliwch o'r 
llwybr ; ; perwch i Sanct Israel beid- 
io â ni. 

l2 Am hynny fel hyn y dywed 
Sanct Israel, Am wrthod o ncn 
y gair hwn, ac ymddiried o honoch 

| mewn “twyll a cham, a phwyso ar 
hynny: 

13 Âm hynny y bydd yr anwiredd 
hyn i chwi "fel rhwygiad chwydd- 
edig mewn mur uchel ar syrthio, 
yr hwn y daw ei ddrylliad "yn 
ddisymmwth heb atíreg. 

14 Canys 9efe ai dryllia hi fel 
dryllio “llestr crochenydd, gan guro 
heb arbed; fel na chaffer ym 
mysg ei dar nau gragen i gymmeryd 
U or aelwyd, nac i godi dwfr 





l Mic. 2, 11, 





2 Neu, trais. 





m ]>g, 62, 3, 


n pen. 29. o. 
o Jer. 19, 
11. 


9 Heb. 
costrel. 


o'r ffos. 
15 Canys fel hyn y dywed yr Ar- 


669 





ESAIAH, XXX. 


glwydd Dpuw, Sanct Israel, P Trwy 
ddychwelyd a gorphwys y byddwch | € 
gadwedig ; mewn llonyddwch a go- 
baith y bydd eich cadernid : 
ni fynnech. 

16 Eithr dywedasoch, Nid felly; 
canys ni a ffown ar feirch; am 
hynny y ffowch: a marchogwn ar 
Jeirch buain; am hynny y bydd 
buain y rhai a'ch erlidio. 

17 aMil a ffy wrth gerydd un; ac 
wrth gerydd pump y ffowch, hyd 
oni'ch gadawer megis hwylbren ar 
ben mynydd, ac fel baner ar fryn. 

18 9 Ac am hynny y disgwyl yr 
ARGLWYDD i drugarhâu wrthych, 
ïe, am hynny yr ymddyrchaif i 
dosturio wrthych ; canys Duw cyf- 
lawnder yw yr ARGLWYDD. " Gwŷn 
eu byd y rhai oll a ddisgwyliant 
wrtho. 

19 Canys y bobl a drig yn Sïon o 
fewn Jerusalem: gan wylo nid wyli; 
gan drugarhâu efe a drugarhâ 


wrthyt; wrth lef dy waedd, pan ei 


clywo, efe a'th atteb di. 

20 A'r Arglwydd a rydd i chwi 
*fara ing, a dwfr gorthrymder; ond 
ni chomelir dy athrawon mwy, 
eithr dy lygaid fyddant yn gweled 
dy athrawon : 

21 A'th glustiau a glywant air 
o'th ol yn dywedyd, Dyma y ffordd, 
rhodiwch ynddi, pan *bwysoch ar 
y llaw ddehau, neu pan bwysoch 
ar y llaw aswy. 

22 " Yna yr halogwch ball *dy gerf- 
ddelw arian, ac ephod dy dawdd- 
ddelw aur; gwasgeri hwynt fel cad- 
ach mis-glwyf, a dywedi wrthynt, 
Dos ymaith, 

23 Ac efe a rydd wlaw i'th had 
pan hauech dy dir, a bara cnwd y 
ddaear, ac efe a fydd yn dew ac yn 
aml; a'r dydd hwnnw y pawr dy 
anifeiliaid mewn porfa helaeth. 

24 Dy ychain hefyd a'th asynod, 
y rhai a lafuriant y tir, a borant 
ebran pur, yr hwn a nithiwyd 
gwyntyll ac â gogor. 

25 Bydd hefyd *ar bob mynydd 
uchel, ac ar bob bryn dyrchafedig, 
afonydd a ffrydiau dyfroedd, yn 
nydd y lladdfa fawr, pan syrthio y 
tyrau. 

26 A bydd llewyrch y lleuad fel 


llewyrch yr haul, a llewyrch yr haul, 


fydd saith mwy, megis llewyrch 
saith niwrnod, yn y dydd y rhwyma 
yr ARGLWYDD friw ei bobl, ac yr 
iachao archoll eu dyrnod hwynt. 


Y 


ddwystyru gair Duw. 


Ru. 
IST 
a lch 
(0 bwn 


Ond ,Pad.7. 





a Lef. 26. $, 


Deut. 2s. 


20. a OJ. 20. 


rp 12 


aoh sa 
Diar. 16. 2). 


Jer. M2. 


s] Bren, 
2 ys 


t Jos. l.7. 


u pen. 2. 20, 


â 5 Neu, 


blasus, 


eb. 
lefeinior. 

x pen. 2. 11, 
15, 


| 
Ynfydrwydd y bobl. 














27 $ Wele enw yr ARGLWYDD yn 
dyfod o bell, yn liosgi gan ei ddig- 
ofaint ef, êa4 faich sydd drwm; 
ei wefusau a lanwyd o ddigter, ai 
dafod sydd megis tân ysol. 

28 Ei anadl hefyd, megis afon lif- 
eiriol, 7a gyrhaedd hyd hanner y 
gwddf, i nithio y cenhedloedd â 
gogr oferedd; a bydd “ffrwyn yng 
ngenau y bobloedd, yn ew gyrru 
ar gyfeiliorn, 

29 Y gân fydd gennych megis y 
noswaith * y sancteiddir uchel-wyl; 
a llawenydd calon, megis pan elo 
un â phibell i fyned i fynydd yr 
ARGLWYDD, at " Gadarn yr Israel. 

30 A'r ARGLWYDD a wna glywed 
ardderchowgrwydd ei lais, ac a 
ddengys ddisgyniad ei fraich, mewn 
digter llidiog, ac â fflam dân ysol, 
â gwasgarfa, ac â thymmestl, ac 
â cherrig cenllysg. 

31 Canys Pâ llais yr ARGLWYDD y 
dìstrywir Assur, *7/r Awn a daraw- 
ai â'r wïalen,. 

32 *A pha le bynnag yr elo y 
wïîalen ddïysgog, yr hon a ?esyd yr 
ARGLWYDD arno ef, gyd â thympan- 
au a thelynau y bydd: ac â rhyfel 
tost yr ymladd efeyn eierbyn. 

33 Canys darparwyd Tophet er 
doe, ïe, parottôwyd hi i'r brenhin: 
efe a4 dyfnhaodd A4, ac a'4 ehang- 
odd: ei chynneuad sydd dân a 
choed lawer ; anadl yr ARGLWYDD, 
megis afon o frwmstan, sydd yn ei 
hennyn hi ' 


PENNOD XXXI. 
1 Y prophwyd yn dangos melldigedig ymnfyd- 


rwydd y bobl, yn hyderw ar yr Aipht, ac 

yn ymwrthod â Duw. 6 Y mae yn annog í 

edifarhâu ; 8 ac yn dangos cwymp Assyria, 
Gwa y rhai *a ddisgynant i'r 

Aipht am gynnorthwy, ac “a 
ymddiriedant mewn meirch, ac a 
hyderant ar gerbydau, am eu bod 
yn aml; ac ar wŷr meirch, am eu 
bod yn nerthol iawn: ond nid 
edrychant am Sanct Israel, ac ni 
cheisiant yr ARGLWYDD. 

2 Etto y mae efe yn ddoeth, ac a 
ddaw â chospedigaeth, ac ni 2eilw 
ei air yn ol; eithr cyfyd yn erbyn 
tŷ y rhai drygionus, ac yn erbyn 
cynnorthwy y rhai a_ weithredant 
anwiredd. 

3 Yr Aiphtiaid hefyd ydynt ddyn- 
ìon, ac nid Duw; a'u meirch yn 
gnawd, ac nid yn yspryd. Pan es- 
tyno yr ARGLWYDD ei law, yna y 
syrth y cynnorthwywyr, ac y cwymp 


670 


ESAIAH, XXXI. 


y cynnorthwyedig, a hwynt oll a 
gyd-ballant. 
4 Canys fel hyn y dywedodd yr 


ARGLWYDD wrthyf, Megis y rhua|. 


hen lew a'r llew ieuangc ar ei ys- 
glyfaeth, yr hwn, er galw lliaws o 
fugeiliaid yn ei erbyn, ni ddychryn 
rhag eu llef hwynt, ac nid ymostwng 
er eu “twrf hwynt: felly y disgyn 
ARGLWYDD y Ìluoedd ìi ryfela dros 
fynydd Sion, a thros ei fryn ef. 

5 “Megis adar yn ehedeg, felly yr 
amddiffyn ARGLWYDD y lluoedd Je- 
rusalem ; *gan amddiffyn a gwared, 
gan basio heibio ac achub. 

6 Y Dychwelwch at yr hwn *y 
llwyr-giliodd meibion Israel oddi 
wrtho. 

7 O herwydd yn y dydd hwnnw 
fgwrthodant bob un * ei eilunod ar- 
ian, a1 eilunod aur, y rhai a wnaeth 
eich dwylaw eich hun gm bechod 
i chwi, 

8 4 A'r Assyriad a syrth trwy 
gleddyf, nid eiddo gwr grymmus; 


a chleddyf, nid eiddo dyn gwael,| 
ai difa ef: ac efe a ffy “rhag y|*n 


cleddyf, a'i wŷr ieuaingc a fyddant 
dan dreth. 

9 6Ac hefe a â i'w graig rhag 
ofn; a'i dywysogion a ofnant rhag 
y faner, medd yr ARGLWYDD, yr 
hwn 4 mae ei dân yn Sïon, a'i ffwrn 
yn Jerusalem. 

PENNOD XXXII 
l Bendithion teyrnas Crist. 9 Rhag-ddangos 

difrod; 15 ac addaw adnewyddiad ar ol 

hynny. 

ELE, *brenhin a_ deyrnasa 
mewn cyfiawnder, a thywys- 
ogion a lywodraethant mewn barn. 

2 A gwr fydd megis yn ymguddfa 
rhag y gwynt, ac yn lloches rhag y 
dymmcostl ; megis afonydd dyfroedd 
mewn sychdir, megis cysgod craig 
* fawr mewn tir *sychedig. 

3 Yna Pllygaid y rhai a welant ni 
chauir, a chlustiau y rhai a glyw- 
ant a wrandawant, 

4 Calon y rhai ehud hefyd a ddeall 
wybodaeth, a thafod y rhai bloesg 
a brysura lefaru yn * eglur. 

5 Ni elwir mwy y coegddyn yn 
fonheddig, ac ni ddywedir am y 
cybydd, Hael gyw. . 

6 Canys coegwr a draetha goegni, 
a'i galon a wna anwiredd, ìi ragrith- 
io, ac i draethu amryfusedd yn 
erbyn yr ARGLWYDD, i ddiddymmu 
enaid y newynog; ac efe a wna i 
ddïod y sychedig ballu. 








Bendithion teyrnas Orist. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
yfl 





3 Nen, 


lliaws, 
neu, tyrfa. 


c Deut, 32, 
11. 
Ps. ol. 4, 
d Ps, 37. 40, 


e Hog, 9, 9, 


f pen. 2. 20. 
a 00. 22, 
4 Heb. 


eilunod ei 
arian, &c. 


E Edrych 
2 Bren, 19, 
fs 


Neu, 
rhag ofn. 


6 Neu, A'i 
graiga â 
ymaith 
rhag ofn. 

h pen. 37. 
a1. 


aDs 45.1, 
&c. 
Zech. 9, 9. 


2 JIeb. 
drom. 

3 Neu, blin. 

b pen. 35. 
o, 6. 


4 Neu, 
hyawdl, 


— XX 2221:——r$— cy cych gynl. ydd gu ng a ga gr du IH SS I EI I) a SE ES, HY GYD ED yy Ie anc — —_—m—————c O Ŵ YO 


———————— 





Barnedigaethau Duw 





AYN 7 Arfau y cybydd sydd ddrygion- 
Cyh |Us: efe a ddychymmyg ddichellion 
15. |i ddifwyno y trueiniaid trwy ym- 


adroddion gau, pan draetho yr 
anghenus yr uniawn. 

8 Ond yr hael a ddychymmyg hael- 
ioni ; ac ar haelioni y * saif efe. 

9 ŷ Cyfodwch, wragedd diwaith ; 
| clywch fy llais: gwrandêwch fy ym- 
WD “Wn dïofal. Er 

| 10 "* iau gyd â blwyddyn 
rallodin chwi, wragedd Hire. 


canys darfu y cynhauaf gwin, ni 


5 Neu, yn 
erbyn yr | 
anghenus 
mewn 








T Dyddiau | 





ddaw cynnull, 

ll Ofnwch, raì difraw; dychryn- 
|wch, rai dïofal: ymddïosgwch, ac 
| ymnoethwch, a. gwregyswch sach- 
| «an am eich llwynau. 
| 12 Galarant am y tethau, am y 
|meusydd hyfryd, am y winwydden 
ífrwythlawn. 

13 cCyfyd drain a mïeri ar dir 
fy mhobl, ïe, *ar bob tŷ llawenydd 
yn *y ddinas hyfryd. 

14 Canys y palasau a wrthodir, 
— |lliosowgrwydd y ddinas a adewir, 

|yr amddiffynfeydd a'r tyrau fydd- 

iant yn ogofeydd hyd byth, yn hyf- 

'rydwch asynod gwylltion, yn borfa 
dïadellau ; 

15 Hyd *oni thywallter arnom yr 
yspryd o'r uchelder, a bod fyr an- 
ialwch yn ddoldir, a chyfrif y doldir 
| yn goed-tir. 
| 16 Yna y trig barn yn yr anialwch, 
| a chyfiawnder a erys yn y doldir. 
| 17 A gwaith cyfiawnder fydd hedd- 
| wch ; ïe, gweithred cyfiawnder fydd 
ì 


€ pen. ô4. 
Jet, 


yn llosgi | 


e Pa, 101. 
80 





£ pen. 20. 
1T.a 05. 2. 





Ŵ 





U 


llonyddwch a dïogelwch, hyd byth. 

18 A'm pobl a drig mewn pres- 
wylfa heddychlawn, ac mewn an- 
neddau dïogel, ac mewn gorphwys- 
faoedd llonydd : 

19 Pan ddisgyno cenllysg ar y 
coed, ac y gostyngir y ddinas *mewn 
lle isel. 
| 20 Gwŷn eich byd y rhai a hauwch 
ger llaw pob dyfroedd, y rhai a yr- 





9 Neu, 
| ynisd, 


rwch draed yr ŷch a'r asyn 470. 


PENNOD XXXIII. 


|l Barnedigaethau Duw yn erbyn gelynion yr 
eglwys. 13 Rhagorfraint y duwiol. 


WAL d4 *anrheithiwr, a thi heb 

dy anrheithio; a th anffydd- 
lawn, .er na wnaed yn anffyddlawn 
â thi: Ppan ddarffo i ti anrheithio, 
| y'th anrheithir; a phan ddarffo i 
| ti fod yn anffyddlawn, byddant an- 
ffyddlawn i ti. 


a pen. 21. 
Mab. 2.8. 





| b Dat, 12. 
10. 


2 ARGLWYDD, trugarhâ wrthym ; 
wrthyt y disgwyliasom: bydd fraich 


Cl 


ESAIAH, XXXII. 





| 


| 


————  —— Gw —_—_—_—_—___. ac auuucc. cn cy Cy CCC CS y yh CE I CS I II Y Y I fh Id yh yh hy y yd yh EI I HI TL ynd nd I TY CI Y I y RG HI gf I YI ER Y HI nn. FI I ET YY I TR HD RNA HA AH A I 


iddynt bob bore, a'n hiachawdwr- 
iaeth ninnau yn amser cystudd, 

3 Wrth lais y twrf y gwibiodd y 
bobl; wrth ymddyrchafu o honot 
y gwasgarwyd y cenhedloedd, 

4 A'ch yspail a gynhullir fe4 cyn- 
hulliad lindys ; fel gwibiad ceiliogod 
rhedyn y rhed efe arnynt. 

5 Dyrchafwyd yr ARGLWYDD; 
canys preswylio y mae yn yr uchel- 
der: efe a lanwodd Sion o farn a 
chyfiawnder. 

6 A sicrwydd dy amserau, a nerth 
iachawdwriaeth, fydd doethineb a 
gwybodaeth: ofn yr ARGLWYDD 7yw 
ei drysor ef. 

7 Wele, eu “rhai dewrion a waedd- 
ant oddi allan: cenhadon heddwch 
a wylant yn chwerw. 

8 “Aeth y prif-ffyrdd yn ddi- 
sathr, darfu cynniweirydd llwybr: 
diddymmodd y cyfammod, diystyr- 
odd y dinasoedd, ni wnaeth gyfrif 
o ddynion, 

9 Galarodd a llesgaodd y ddacar ; 
cywilyddiodd Libanus, a * thorrwyd 
ef; Saron a aeth megis anialwch, 
ysgydwyd Basan hefyd a Charmel. 

10 Cyfodaf yn awr, medd yr AR- 
GLWYDD: ymddyrchafaf weithian ; 
ymgodaf bellach. 

ll “Chwi a ymddygwch us, ac a 
esgorwch ar sofl; eich anadl fel 
tân a'ch ysa chwi, 

12 A'r bobloedd fyddant /e llosg- 
fa calch, /e/ drain wedi eu torri y 
llosgir hwy yn tân. 

13  Gwrandêwch, belledigion, yr 
hyn a wneuthum; a gwybyddwch, 
gymmydogion, fy nerth. 

14 Pechaduriaid a ofnasant yn Sion, 
dychryn a ddaliodd y rhagrithwyr: 
pwy o honom a drig gyd âr tân 
ysol? pwy o honom a breswylia 
gyd â llosgfeydd tragywyddol ? 

15 “Yr hwn a rodia mew» cyfìawn- 
der, ac a draetha uniondeb, a wrth- 
yd elw * frawsder, a ysgydwo ei law 
rhag derbyn gwobr, a gauo ei glust 
rhag clywed “celanedd, ac a gauo ei 
lygaid rhag edrych ar ddrygioni ; 

16 Efe a breswylia yr uchelderau; 
cestyll y creigiau /ydd ei amddiff- 
ynfa ef: ei fara a roddir iddo, ei 
ddwfr fydd sicr. 

17 Dy lygaid a welant y brenhin 
yn eì degwch: gwelant &y tir pell. 
19 Dy galon a fyfyria ofn; fpa le 


y “trysorwr? pa le y mae rhifwr 
y tyrau ? 





a  ——— —— y _—__  _ 


yn, erbyn elynion yr eglwys. 





Í]l Oor, 1, 
y mae yr ysgrifenydd? pa le y mae| ^^ 


1? Heb. 





Z Neu, 
cenhadon. 


€ Barn, 5, 6. 


d Ps,7. M4, 


e Pas. 15. 2. 


a 21.4. 


4 Neu, 


twyll, 


6Heb.dir | 


y pellder. 





pwyswr? 








Dïŵa& Dww ar 


Om |, 19 Ni “chei weled "pobl greu- 
Cylch lawn, pobl o iaith ddyfnach nag 





a ddeallech di, meu floesg dafod, 
Jel na ddeallech. 


ESAIAH, XXXIV. 


20 Gwel Sïon, dinas ein cyfarfod : 
. Gy lygaid a welant íJerusalem, y 
> | breswylfa lonydd, y babell ni thyn- 
nir i lawr, ac ni syflir un o'i hoelion 
byth, ac ni thorrir un o'i rhaffau. 

21 Eithr yr ARGLWYDD ardderch- 
og fydd yno i nì, yn fangre afonydd 
a ffrydiau *llydain: y rhwyf-long 
nid â trwyddo, a llong odidawg nid 
â drosto. 

22 Canys yr ARGLWYDD gyw ein 
barnwr, yr ARGLWYDD gyw ein 
rIago412.|E deddfwr, yr ARGLWYDD gyw ein 
brenhin ; efe a'n ceidw. 

23 9Gollyngasant dy raffau, ni 
chadarnhasant eu hwylbren yn iawn, 
ni thaenasant yr hwyl; yna y rhen- 
nir ysglyfaeth yspail fawr, y cloff- 
ion a ysglyfaethant yr ysglyfaeth. 

24 Ac ni ddywed y preswylydd, 
Claf ydwyf: maddeuir anwiredd y 
bobl a drigant ynddi. 


PENNOD XXXIV. 

1 Y barnedigaelhau y mae Duw yn dïal eì 
eglwys â hwynt.. 11 Difrod eî gelynion hi. 
16 Sicred yw y brophwydoliaeth. 

ESEWCH, genhedloedd, i glyw- 
ed, a gwrandêwch, bobloedd ; 

gwrandawed y ddaear “ac oll y 

sydd ynddi, y byd a'i holl gawd. 

| 2 Canys llidiowgrwydd yr AR- 

| GLWYDD sydd ar yr holl genhedl- 

oedd, a4 sorriant ar eu holl luoedd 
ihwynt: difrododd hwynt, rhoddes 
| hwynt i'r lladdfa. 
3 A'u lladdedigion a fwrir allan, 
aJoet2.20.| “a'u drewiant o'u celanedd a gyf- 
yd i fynu, y mynyddoedd hefyd a 
dloddant o'u gwaed hwynt. 

brs12. | 4 PHoll lu y nefoedd hefyd a 

Ezee.22.7.| ddattodir, ca'r nefoedd a blygir fel 

»515. |llyfr: a'i holl lu a syrth, fel y syrth- 

| 2,“ liai deilen o'r winwydden, ac fel 

nls | dŴgysen yn syrthio oddi ar y pren. 

«4Dat.6.12.| 5 Canys “fy nghleddyf a drochir yn 

tyr... | y nefoedd: wele, far Edom y disgyn 

i farn, ac ar y bobl a ysgymmunais. 

6 Cleddyf yr ARGLWYDD a lanwyd 

o waed, tewychodd gan frasder, a 

chan waed ŵyn a bychod, gan fras- 
der arennau hyrddod: canys “mae 

Ir ARGLWYDD aberth yn Bosrah, a 

lladdfa fawr yn nhir Edom, 

7 A disgyn yr unicomiaid gyd â 
hwynt, ar bustych gyd â'r teirw; 

a'u tir hwynt a feddwa o'u gwaed 


n , 
ehang-law. 


9 Neu, 
Gollyng- 
wyd. 


|2Heb 
| ai chyf 
| lawmder. 


] 





g pen. 6o. 1. 
Seph. 1.7, 





————————— 


672 


hwynt, a'u llwch fydd tew o frasder, 


elynion ei eglavys. 





8 Canys Pdiwrnod dïal yr AR- 
GLWYDD, blwyddyn taledigaeth yn 
achos Sïon, 4. 

9 iA'i hafonydd a droir yn bŷg,! 
a'i llwch yn frwmstan, a'i daear yn | 
bŷg llosgedig. 

10 Nis diffoddir nos na dydd; “ ei |k Dat. 14. 
mwg a ddring byth: 'o genhedl- 
aeth i genhedlaeth y diffaethir hi; 
ni bydd cynniweirydd trwyddi byth 
bythoedd. h 

ll $ PY pelican hefyd a'r draen- 
og ai meddianna; y dylluan a'r| 
gigfran a drigant ynddi; ac "efe a 
estyn arni linyn annhrefn, a meini 
gwagedd, 

12 Ei phendefigion hi a alwant 
i'r frenhiniaeth, ond ni bydd yr un 
yno, a'i holl dywysogion hi fyddant, 
ddiddym. 

13 9Cyfyd hefyd 4m ei phalasau Hon 6 | 
ddrain, danadl *ac ysgall o fewn ei |" Neu, 
cheurydd: a Phi a fydd yn drigfa 


P pen. 13, 








21. 13. 
Galar. 2. 8, 





dreigiau, yn gyntedd ì *gvwion yr |,” 
estrys ferched. 





14 Ac “anifeiliaid gwylltion yr an- |5 Zin. 
ialwch, a'r *cathod, a ymgyfarfydd- | $ Jm 
ant: yr ellyll a eilw ar ei gyfaill; 
yr ŵyll a orphwys yno hefyd, ac a 
gaiff orphwysfa iddi. 

15 Yno y nytha y dylluan, ac y 
dodwya, ac y deora, ac a gasgl yn 
ei chysgod ; y fwlturiaid a ymgasgl- 
ant yno hefyd, pob un gyd âi 
gymhar. 

16 1 Ceisiwch allan o lyfr yr AR- 
GLWYDD, a darllenwch ; ni phalla un 
o hyn, ni bydd un heb ei gymhar; 
canys fy ngenau, efe a orchymyn- 
odd, a'i yspryd, efe a'u casglodd 
hwynt. 

17 Efe hefyd a fwriodd y coelbren 
iddynt, a'i law ef a'i rhannodd hi 
iddynt wrth linyn : meddiannant hi 
hyd byth, a phreswyliant ynddi o 
genhedlaeth i genhedlaeth. 

PENNOD XXXV. 

1 Hyfrydwch a godidowgrwydd teyrnas Orist. 
9 Cysuro y gweiniaid trwy rinweddau a| 
breintiau yr efengyl. 

5 yno anialwch a'r anghyfannedd- |» pen. 55. 

le a lawenychant o'u plegid; 

y diffaethwch hefyd a orfoledda, ac 

a flodeua fel rhosyn. 

2 PGan flodeuo y blodeua, ac y 
llawenycha hefyd â llawenydd ac â 
chân: gogoniant Libanus a roddir 
iddo, godidowgrwydd Carmel a 
Saron: hwy a welant ogoniant yr 
ARGLWYDD, & godidowgrwydd ein 
Duw ni. 








NN ————— WM EMHFEEEUEU 


nr 





Rabsacch yn annog 


3 1 €Cadarnhêwch y dwylaw llesg, 
a cliryfhêwch y gliniau gweiniaid. 

4 Dywedwch wrth y rhai “ofnus o 
galon, Ymgryfhêwch, nac ofnwch: 
wele, eich Duw chwi a ddaw â 
dïal, ?;e, DUw â thaledigaeth; efe 
a ddaw, ac a'ch achub chwi. 

5 1 Yna yr agorir llygaid y deill- 
.T. /ìon, a “chlustiau y byddarion a 

:| agorir. 

6 Yna fy llamma y cloff fel hydd, 
ac y cân “tafod y mudan: canys 
|^dyfroedd a dyrr allan 'yn yr anial- 
v ac afonydd yn y diffaethwch. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
719. 


c Job 4. 3,4. 
Heb.12,12. 





Ioan 9. 6, 7. 
e Matt. 11. 


Marc T. 32, 
&c 


7 Y crasdir hefyd fydd yn llyn, 


î Matt. 11. 
5. a.l5, 30, 


> 25,00“. a'r tir sychedig yn ffynhonnau dyfr- 
Ionn5.8,9.| 9edd ; yn “nhrigfa y dreigiau, a'u 


s.5. | gorweddfa, y bydd “cyfle corsen- 
eMatt.9. | nau a brwyn. 

| 8 Yna y bydd prif-ffordd, a ffordd; 
'a Ffordd sanctaidd y gelwir hi: 'yr 
| halogedig nid â ar hyd-ddi; canys 
“hi afydd i'r rhai hynny: a rodio 
y ífordd, pe byddent ynfydion, ni 
chyfeiliornant. 

9 "Ni bydd yno lew, a bwystfil 
2; gormesol nmi ddring iddi, ac nis 
'Ngw/: ceir yno; eithr y rhai gwaredol a 
ŵrrha | podiant 470. 

| IO"A gwaredigion yr ARGLWYDD 
' a ddychwelant, ac a ddeuant i Sion 
â chaniadau, ac â llawenydd tra- 
| gywyddol ar eu pen: goddiweddant 
“pen. 25.8. lawenydd a hyfrydwch, a chystudd 
»21.4. | a galar a ffy ymaith. 
| 


| PENNOD XXXVI. 

1 Senacherib yn dyfod yn erbyn Judah. & Rab- 
saceh, wedi ei anfon gan Senacherib, trwy 
resymmau cablaidd, yn ceisio gan y bobl droi 
oddi wrth Hezeciah. 22 Mynegi ei einiau 
ef 4 Hêzeciah. 


yn y bedwaredd flwyddyn ar 


h Ioan 7. 38, 
3. 

í nen. 41. 18. 
a 2. 19, 

k non. 94, 
12. 














Yn yn 


Mao. 


AC 
“IS, 19, Í. | A ddeg i'r brenhin Hozecïah, y 
521 daeth Senacherib brenhin Assyria i 
fynu yn erbyn holl gaerog ddinas- 
'oedd Judah, ac a'u goresgynodd 
hwynt. 
00 | 2 A brenhin Assyria a anfonodd 


| Rabsaceh o Lachis i Jerusalem, at y 
brenhin Hezecïah, â llu dirfawr. Ac 
efe a safodd wrth bistyll y llyn uchaf, 
ym mhrif-ffordd maes y pannwr. 

3 Ac aeth atto ef Elïacim mab 
Hilcïah, yr hwn oedd ben-teulu, a 
Sebna yr ysgrifenydd, a Joah mab 
Asaph y cofiadur. 

4 T A dywedodd Rabsaceh wrth- 
ynt, Dywedwch yn awr wrth Heze- 
cïah, Fel hyn y dywed y brenhin 
mawr, brenhin Assyria, Pa hyder 
yw hwn yr ymddiriedi ynddo? 





€3. 


ESAIAH, XXXVI. 


—_s o A,5,,_Ô_H__,__ ______^^_^_ŴÂ^^_^^^____^^Ô^__^__^_____^^_^_____^_^_^___,,,,,___._____—. 





5 Dywedais, 9»4eddê, (ond nid yd- 
ynt ond “geiriau ofer,) Cynghor 
a nerth sydd *gennyf ìi ryfel: ar 
bwy, attolwg, yr hyderi, pan wyt yn 
gwrthryfela i'm herbyn ? 

6 Wele, hyderaist ar Py ffon gorsen 
ddrylliedig honno, ar yr Aipht; yr 
hon pwy bynnag a bwyso ami, hi a 
â i gledr ei law ef, ac a dylla trwy- 
ddi: felly y mae Pharaoh brenhin 
yr Aipht i bawb a hyderant arno. 

7 Ond os dywedi wrthyf, Yn yr 
ARGLWYDD ein DUW yr ydym yn 
ymddiried: onid efe yw yr hwn y 
darfu i Hezecïah dynnu i lawr ci 
uchelfeydd, a'i allorau, a dywedyd 
wrth Judah a Jerusalem, O ílaen 
yr allor hon yr addolwch ? 

8 Ac yn awr dod wystlon, attol- 
wg, im harglwydd brenhin As- 
syria, a mi a roddaf i ti ddwy fil 
o feirch, os gelli di roddi rhai a 
farchogo arnynt. 

9 A pha fodd y íroi di ymaith 


wyneb un capten o'r gweision lleiaf 


i'm harglwydd, ac yr ymddiriedi 
yn yr Aipht am gerbydau ac am 
farchogion € 

10 A1 heb yr ARGLWYDD y deuth- 
um i fynu yr awr Hon yn erbyn 
y wlad hon i'w dinystrio? yr AR- 
GLWYDD a ddywedodd wrthyf, Dos 
i fynu yn erbyn y wlad hon, a din- 
ystria hi. 

11 9 Yna y dywedodd Elïacim, a 
Sebna, a Joah, wrth Rabsaceh, Llef- 
ara, atbolwg, wrth dy weision yn 
Syriaeg; canys y7 ydym ni yn & 
deall ; ac na lefara wrthym yn iaith 
yr Iuddewon, lle y clywo y bobl 
sydd ar y mur. 

12 1 Ond Rabsaceh a ddywedodd, 
Ai at dy feistr ac attat tithau yr an- 
fonodd fy meistr fi i lefaru y geiriau 
hyn? onid at y dynion sydd yn eis- 
tedd ar y mur y» anfonodd Ji, ïel y 
bwyttaont eu tom eu hun, ac yr yf- 
ont eu trwngc eu hun gyd â chwi? 

13 A safodd Rabsaceh, a gwaedd- 
odd â llef uchel yn iaith yr Ìudd- 
ewon, ac a ddywedodd, Gwran- 
dêwch eiriau y brenhin mawr, 
brenhin Assyria : 

14 Fel hyn y dywed y brenhin, Na 
thwylled Hezeciah chwi: canys ni 
ddichon efe cich gwaredu chwi. 

15 Ac na phared Hezecïah i chwi 
ymddiried yn yr ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, Yr ARGLWYDD gan war- 
edu a'ch gwared chwi, ni roddir y 


ddinas hon yn llaw brenhin Assyria. 


y bobl i wrlhryfd. 


Cyn 
CRIST 
710. 

2 Heb, 
gwefusau, 
9 Neu, reid, 





b Ezec, 99, 
6, 7. 


——— 


| Trisblwch Hezeciah. 


Cyn 16 Na wrandêwch ar Hezecïah: 
GEI canys fel hyn y dywed brenhin As- 
'syria, Gwnewch *fwynder â mi, a 
deuwch allan attaf, a bwyttêwch 
bob un Oi winwydden ei hun, a 
phob un o'ê ffigysbren, ac yfed 
'pawb ddwfr eì ffynnon eì hun; 

| l7 Nes i mi ddyfod a'ch dwyn 
chwi i wlad megis eich gwlad eich 
hun, gwlad ŷd a gwin, gwlad bara 
a gwinllannoedd. 

18 Gwyliavch rhag i: Hezecïah eich 
hudo chwi, gan ddywedyd, Yr AR- 
GLWYDD a'n gwared ni. A wared- 
odd un o dduwiau y cenhedloedd 
ei wlad o ìaw brenhin Assyria? 

19 Mae duwiau Hamath ac Ar- 
phad? m»ae duwiau Sepharfaim? a 
waredasant hwy Samaria o'm ilaw 1? 

20 Pwy sydd, ym mhlith holl dduw- 
iau y gwledydd hyn ar a wared- 
asant eu gwlad o'm llaw i, fel y 
gwaredai yr ARGLWYDD Jerusalem 
o'm llaw ? 

21 Eithr hwy a dawsant, ac nid 
| 





4 Heb. 
fendith. 





attebasant air iddo: canys gorchy- 
myn y brenhin oedd hyn, gan ddy- 
wedyd, Nac attebwch ef. 

22 4 Yna y daeth Elïacim mab 
Hilcïah, yr hwn oedd ben-teulu, a 
Sebna yr ysgrifenydd, a Joah mab 
Asaph y cofiadur, at Hezecïah, â'u 
dillad yn rhwygedig, ac a fynegas- 
ant iddo eiriau Rabsaceh. 

PENNOD XXXVII. 


1 Hezeciah, yn eî dristwch, yn gyrru at Esaiah 
ô gael ganddo weddïo drosto ef a'i bobl. 6 
Esaiah yn eu cysuro hwy. S Senacherib yn 
myned î ymladd â Thirhacah, ac yn anfon 
Uythyrau cablaidd at Hezeciah,. 14. Gweddi 
IIezeciah. 21 Esaiah yn prophwydo balchder 
a chwymp Senacheri0, a llwyddiant Sîon. 96 
Angel yn lladd yr Assyriaid. 91 Lladd Sena- 
cherib yn Ninefeh gan eî feibion ei, hun. 

A PHAN glybu y brenhin He- 

zecïah hynny, efe a rwygodd 
ei ddillad, ac a ymwisgodd mewn 
sachlïan, ac a aeth i dŷ yr AR- 

GLWYDD. 

2 Ac a anfonodd Elïacim y pen- 
teulu, a Sebna yr ysgrifenydd, a 
henuriaid yr oífeiriaid, wedi ym- 
wisgo mewn sachlïan, at Esaiah y 
prophwyd mab Amos. 

3 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Fel hyn y dywedodd Hezecïah, 
Diwrnod cyfyngder, a cherydd, a 
2 chabledd, yw y dydd hwn: canys 
y plant a ddaethant hyd yr en- 
edigaeth, ond nid oes grym 1 esgor. 


a 2 bren, 
19. 1, &c. 


2 Neu, 
chyffro. 





4 Fe allai y gwrendy yr AR- 
| GLWYDD dy DDUW eiriau Rabsa- 


674 


ESAIAH, 





XXXVII. 


ceh, yr hwn a anfonodd brenhin 
Assyria ei feistr i gablu y Duw 
byw, ac y cerydda efe y geiriau a 
glybu yr ARGLWYDD dy DDUW: 
am hynny dyrcha dy weddi dros 
y gweddill sydd i'w gael. 

5 Felly gweision y brenhin Hoze- 
cïah a ddaethant at Esaiah. 

6 1 A dywedodd Esaiah wrthynt, 
Fel hyn y dywedwch wrth eich 
meistr, Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD, Nac ofna y geiriau a glyw- 
aist, 4'wy y rhaì y cablodd gweis- 
ion brenhin Assyria fi. 

7 Wele fî yn rhoddi arno ef wynt, 
ac efe a glyw swn, ac a ddychwel 
i'w wlad: gwnaf hefyd iddo syrthio 
gan y cleddyf yn ei wlad ei hun. 

8 4 Yna y dychwelodd Rabsaceh, 
ac a gafodd frenhin Assyria yn 
rhyfela yn erbyn Libnah: canys 
efe a glywsai ddarfod iddo fyned 
o Lachis. 

9 Ac efe a glywodd sôn am Tir- 
hacah brenhin Ethiopia, gan ddy- 
wedyd, Efe a aeth allan i ryfela â 
thi. A phan glywodd Agymmy, efe 
anfonodd genhadau at Hezecïah, 
gan ddywedyd, 

10 Fel hyn y dywedwch wrth He- 
zeciïah brenhin Judah, gan ddywed- 
yd, Na thwylled dy Dpuw di, yr 
hwn yr wyt yn ymddiried ynddo, 
gan ddywedyd, Ni roddir Jerusa- 
lem yn llaw brenhin Assyria. 

ll Wele, ti a glywaist yr hyn a 
wnaeth brenhinoedd Assyria i'r holl 
wledydd, gan eu difrodi hwynt; ac 
a. waredir di € 

12 A waredodd duwiau y cenhedl- 
oedd hwynt, y rhai a ddaîfu i'm 
tadau eu dinysírio, sef Gozan, a 
Haran, a Reseph, a meibion Eden, 
y rhai oedd o fewn Telassar? 

13 Mae brenhin PHamath, a bren- 
hin Arphad, a brenhin dinas Se- 
pharfaim, Hena, ac fah? 

14 A chymmerth Hezecïah y 
llythyr o law y cenhadau, ac ai 
darllenodd; a Hezecïah a aeth i 
fynu i dŷ yr ARGLWYDD, ac aii lled- 
odd ger bron yr ARGLWYDD. 

15 A Hezecïah a weddïodd at yr 
ARGLWYDD, gan ddywedyd, 

16 ARGLWYDD y lluoedd, Duw 
Israel, yr hwn wyt yn trigo rwng 
y cerubiaid, tì ydwyt DDUW, îe, 
tydi yn unig, i holl deyrnasoedd y 
ddaear: ti a wnaethost y nefoedd 
a'r ddaear. 

17 Gogwydda, ARGLWYDD, dy glust, 


Esaiah yn es gysuro. 





Cyn 
CRIST? 
710. 


3 Neu, 
ynddo ef 
yspryd, 


b Jer, 49,23, 


—  .  . . a  .—  —  ————— —  —  ) RG—G.———  ” 





Prophwydoliaeth Esaiah. 





110. 





4 IIeb. 
diroedd. 


6 Carmel. 


e2 Bren, 
19, 25, 


6 Neu, a 
ddygwn 
hynny yn 
ewr â'u 


ESAIAH, 
a gwrando; agor dy lygaid, AR- 


| GLWYDD, ac edrych: gwrando hef- 


yd holl eiriau Senacherib, yr hwn 
a anfonodd i ddifenwi y DUw byw. 

18 Gwir yw, O ARGLWYDD, ì fren- 
hinoedd Assyria ddifa yr holl *gen- 
hedloedd a'u gwledydd, 

19 A rhoddi eu duwiau hwynt yn 
tân ; canys nid oeddynt hwy dduw- 
iau, ond gwaith dwylaw dyn, o goed 
a maen: am hynny y dinystriasant 
hwynt. 

20 Yr awr hon gan hynny, O An- 
GLWYDD ein Duw, achub ni o'i law 
ef; fel y gwypo holl deyrnasoedd y 
ddaear mai ti yw yr ARGLWYDD, 
tydi yn unig. 

91 Yna Esaiah mab Amos a an- 
fonodd at Hezecïah, gan ddywedyd, 
Fel hyn y dywed ARGLWYDD DDUW 
Israel, O herwydd i íi weddïo attaf 
fi yn erbyn Senacherib brenhin As- 
syria: 

22 Dyma y gair a lefarodd yr AR- 
GLWYDD yn ei erbyn ef; Y forwyn 
merch Sïon ath ddirmygodd, ac 
ath watwarodd ; merch Jerusalem 
a ysgydwodd ben ar dy ol. 

23 Pwy a ddifenwaist ac a gebl- 
aist? ac yn erbyn pwy y dyrchef- 
aist dy lef, ac y cyfodaist, yn uchel 
dy lygaid? yn erbyn Sanct Israel. 

24 Trwy law dy weision y ceblaist 
yr Arglwydd, ac y dywedaist, A 
lliaws fy ngherbydau y deuthum i 
fynu ìi uchelder y mynyddoedd, 
ystlysau Libanus; a mi a dorraf 
uchelder ei gedrwydd, ai ddewis 
ffynnidwydd; âf hefyd i'w gwrr 
uchaf, «ac ê goed * ei ddoldir. 

25 Myfi a gloddiais, ac a_ yfais 
ddwfr ; â gwadnau fy nhraed hefyd 
y sychais holl afonydd y gwarcha&- 
edig. 

26 “Oni chlywaist wneuthur o 
honof hyn er ys talm, ai lunio er 
y dyddiau gynt? *yn awr y dygais 


hynny i ben, fel y byddit i ddis- 
. |frywio dinasoedd caerog gym garn- 


eddau dinystriol. 

27 Am hynny eu trigolion yn gwt- 
toglaw a ddychrynwyd ac a gywil- 
yddiwyd: oeddynt megis gwellt y 
maes, fel gwyrdd-lysiau, a_ glas- 
wellt ar bennau £aŵ, neu 24 wedi 
deifio cyn addfedu. 

28 Dy eisteddiad hefyd, a'th fyned- 
iad allan, a'th ddyfodiad i mewn, a 
adnabâm, a'th gynddeiriowgrwydd 
i'm herbyn. 

29 Am i ti ymgynddeiriogi i'm 


616 


XXXVIIL 


herbyn, ac i'th ddadwrdd ddyfod 
I fynu i'm clustiau; am hynny *y 
rhoddaf fy mach yn dy ffroen di, 


am ffrwyn yn dy weflau, ac a'th| 2 


ddychwelaf di ar hyd yr un ffordd 
ag y daethost. 

30 A hyn /ydd yn arwydd i ti, 
Hezeciah: Y flwyddyn hon y bwyt- 
têl a dyfo o hono ei hun; ac yn yr 
ail flwyddyn yr attwf; ac yn y 
drydedd flwyddyn hauwch a med- 
wch, plennwch winllannoedd hef- 
yd, a bwyttêwch eu ffrwyth hwynt, 

31 A'r gweddill o dŷ Judah, yr 
hwn a adewir, a wreiddia eilwaith i 
waered, ac a ddwg ffrwyth i fynu. 

32 Canys gweddill a â allan o Je- 
rusalem, a'r rhai dïangol o fynydd 
Sïon: “Zzêl ARGLWYDD y lluoedd a 
wna hyn, 

33 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD am frenhin Assyria, Ni 
ddaw efe i'r ddinas hon, ac nid 
ergydia efe saeth yno; hefyd ni 
ddaw o'i blaen â tharian, ac ni 
fwrw glawdd i'w herbyn. 

94 Ar hyd yr un ffordd ag y daeth 
y dychwel, ac ni ddaw i mewn ir 
ddinas hon, medd yr ARGLWYDD. 

35 Canys mi fa ddiffynnaf y ddin- 
as hon, i'w chadw hì er fy mwyn 
fy hun, ac er mwyn Dafydd fy 
rigwas. 

36 Y Yna yr aeth “angel yr AR- 
GLWYDD, ac a darawodd y'ngwersyll 
yr Assyriaid gant a phedwar ugain 
a phump o filoedd: a phan gyfod- 
asant yn fore drannoeth, wele hwynt; 
oll yn gelaneddau meirwon. 

37 4 Felly Senacherib brenhin 
Assyria a ymadawodd, ac a aeth, 
ac a ddychwelodd, ac a_ drigodd 
yn Ninefeh. 

38 A bu, fel yr ydoedd efe yn 
addoli yn nhŷ Nisroch ei dduw, i 
Adrammelech a Sareser ei feibion, 
ei daro ef âr cleddyf; a hwy a 
ddïangasant i wlad ” Armenia. Ac 
Esarhâdon ei fab a deyrnasodd yn 
eileef.. 


PENNOD XXXVIII. 


1 Hezeciah, wedi cael, cennadwrî o'i farwolaeth, 
irwy weddi yn cael eslyn eî einioes, $ Yr 
haul yn myned ddeg o raddau yn eî ol, yn 
argoel o'r addewid, honno. 9 Cân dŵolch He- 
zeciah. 


N » y dyddiau hynny y clafych- 


odd Hezecïah hyd farw. Ac| 2o 


Lladd, Senacherib. 


Cyn 
CRIST 
710, 

d pon, 30, 





Ezec, os. â. 


e2 Bre 
10, ôl; 
pen. 9, 7, 


f2 Bren. 
20. 6. 


£2 Bren, 
19. 25. 


T Heb. 
Ararat. 


Esaiah y prophwyd mab Amos a| 51 


ddaeth atto ef, ac a. ddywedodd 
wrtho, Fel hyn y dywed yr AR- 









Cyn 
CRIST 
713. 





2 Heb. Dod 
orchymyn 
am dy dŷ. 


8 Heb. yng 
ngraddau. 


b Ps, 27. 18, 
n, 116. 9. 


c Job T. 6. 
4 Neu, oes, 


6 Neu, 
oddi wrih 
yr eddi. 


Gweddi Hezedah, 





GLWYDD, ^*Trefna dy dŷ; canys 
marw fyddi, ac ni byddi byw. 

2 Yna Hezecïah a droes ei wyneb 
at y pared, ac a weddïodd at yr 
ARGLWYDD : 

3 A dywedodd, Attolwg, AR- 
GLWYDD, cofia yr awr hon i mi 
rodio ger dy fron di mewn gwir- 
ionedd ac â chalon berffaith, a 
gwneuthur o honof yr hyn oedd 
dda yn dy olwg. A Hezeciah a 
wylodd âg wylofain mawr. 

4 | Yna y bu gair yr ARGLWYDD 
wrth Esaiah, gan ddywedyd, 

5 Dos, a dywed wrth Hezecïah, Fel 
hyn y dywed ARGLWYDD DDUW 
Dafydd dy dad, Clywais dy weddi 
di, gwelais dy ddagrau; wele, mi 
a chwanegaf at dy ddyddiau di 
bymtheng; mlynedd. 

6 Ac o law brenhin Assyria y'th 
waredaf di a'r ddinas: a mi a ddiff- 
ynnaf y ddinas hon. 

7 A hyn fydd ìi ti yn arwydd oddi 
wrth yr ARGLWYDD, y gwna yr AR- 
GLWYDD y gair hwn a lefarodd; 

8 Wele fi yn dychwelyd cysgod 
y graddau, yr hwn a ddisgynodd 
“yn neial Ahaz gyd â'r haul, ddeg 
o raddau yn ei ol. Felly yr haul 
a ddychwelodd ddeg o raddau, ar 
hyd y graddau y disgynasai a? Ayd- 
ddynt. 

9 Y Ysgrifen Hezecïah brenhin 
Judah, pan glafychasai, a byw o 
hono o'i glefyd: 

10 Myfi a ddywedais yn nhorriad 
fy nyddiau, Af i byrth y bedd; 
difuddiwyd fi o weddill fy mlyn- 
yddoedd. 

ll Dywedais, Ni chaf weled yr 
ARGLWYDD IOR Pyn nhir y rhai 
byw: ni welaf ddyn mwyach ym 
mysg trigolion y byd. 

12 c Fy *nhrigfa a aeth, ac a sym- 
mudwyd oddi wrthyf fel lluest bu- 
gail: torraìs ymaith fy hoedl megis 
gwehydd ; *â nychdod y'm tyrr ym- 
aith: o ddydd hyd nos y gwnei 
ben am danaf. 

13 Cyfrifais hyd y bore, ;a4 megis 
llew y dryllia efe fy holl esgyrn: 
o ddydd hyd nos y gwnei ddiben 
arnaf. 

.14 Megis garan ew wennol, felly 
trydar a wneuthum; $*griddfenais 
megis colommen; fy llygaid a 
ddyrchafwyd i fynu: O ARGLWYDD, 
gorthrymmwyd fi; esmwythâ ar- 
n 


af. 
15 Beth a ddywedaf? canys dy- 


C16 


ESAIAH, XXXIX. 


wedodd Hezeciah, Yr hyn oll oedd 


a'i gân o ddwolchganwch. 


wedodd wrthyf, ac efe a'i gwna: mi _ Cyn 
a gerddaf a fy holl flynydd- BM 
oedd yn chwerwedd fy enaid. a 
16 Arglwydd, trwy y pethau hyn 
yr ydys yn byw, ac yn yr holl beth- 
aw hyn y mae bywyd fy yspryd i; 
felly yr iachêi, ac y bywhêi fi. | 
17 Wele *yn lle heddwch i mi,“Newarfy 
chwerwder chwerw: ond "o gariad |7Heb. _ 


ar fy enaid y gwaredaist ef o bwll | cwido” 
llygredigaeth: canys ti a deflaist fy| 5m 


holl bechodau o'r tu ol i'th gefn. eu 

18 Canys *y bedd ni'th fawl di, *Fn65 
angau mth glodfora: y rhai sydd s5&11. 
yn disgyn i'r pwll ni obeithiant am aa 
dy wirionedd. 

19 Y byw, y byw, efe ath fawl 
di, fel yr wyf fi heddyw: y tad a 
hysbysa i'r plant dy wirionedd. 

20 Yr ARGLWYDD sydd i'm cadw: 
am hynny y canwn fy nghaniadau 
holl ddyddiau ein heinioes yn nhŷ 
yr ARGLWYDD. 

21 Canys fEsaiah a ddywedasai, 
Cymmerant swp o ffigys, a rhwym-| 
ant yn blastr ar y cornwyd, ac efe 
a fydd byw. 

22 A dywedasai Hezecïah, Pa ar- 
wydd fydd y caf fyned i fynu i dŷ, 
yr ARGLWYDD € 


PENNOD XXXIX. 


1 Merodach-Baladan yn anfon 4 ymweled â 
Hezeciah o herwydd y rhyfeddod, ac wrth 
hynny yn cael gwybodaeth o'i drysorau ef: 
9 ac Esaiah yn cael gwybod hynny, ac yn 
rhag-fynegi y caethglud $ Babilon. 

AR 2yr amser hwnnw Merodach-| Cylch 

Baladan, mab Baladan, bren-!,.l5, 

hin Babilon, a. anfonodd lythyrau | 9-15 &c 

ac anrheg at Hezecïah: canys efe 

a glywsai ei fod ef yn glaf, ai fyn- 

ed yn iach. 

9 A Hezecïah a lawenychodd o'u 
herwydd hwynt, ac a ddangosodd 
iddynt *dŷ ei drysorau, yr arian, a'r ?Neu ei. 
aur, a'r llysieuau, a'r olew gwerth-l 77" 
fawr, a holl dŷ ei *arfau, a'r hyn oll |» En 
a gafwyd yn ei drysorau ef: nid 
oedd dim yn ei dŷ ef, nac yn ei 
holl gyfoeth ef, a'r nas dangosodd 
Hezecïah iddynt. 

3 4 Yna y daeth Esaiah y pro- 
phwyd at y brenhin Hezecïah, ac a 
ddywedodd wrtho, Beth a ddywed- 
odd y gwŷr hyn? ac o ba le y 
daethant attat? A dywedodd He- 
zecïah, O wlad bell y daethant aítaf 
fi, sef o Babilon. 

4 Yntau a ddywedodd, Beth a 
welsant hwy yn dy dŷ di? A dy- 


f2 Bren. 
20. Te 


Hob. 
ddodrefn. 





Cyhoeddi yr efengyl. 


Ur yn fy nhŷ i a welsant: nid oes dim 
cyleh |yn fy nhrysorau a'r mas dangosais 


42. |iddynt. | 

5 Yna Esaiah a ddywedodd wrth 
Hezecïah, Gwrando air ARGLWYDD 
y lluoedd. 

6 Wele y dyddiau yn dyfod, pan 
ddygir i Babilon yr hyn oll sydd 
yn dy dŷ di, a'r hyn a gynnilodd 
dy dadau di hyd y dydd hwn: ni 
adewir dim, medd yr ARGLWYDD. 

7 Cymmerant hefyd o'th feibion 

'|di, y rhai a ddaw o honot, se/ y rhai 
a genhedli, fel y byddont ystafell- 
yddion yn llys brenhin Babilon. 

8 Yna y dywedodd Hezecïah wrth 
Esaiah, Da yw gair yr ARGLWYDD, 
yr hwn a leferaist. Dywedodd hef- 
yd, Canys bydd heddwch a gwir- 
ionedd yn fy nyddiau i, 


PENNOD XL, 

1 Cyhoeddi yr efengyl. 9 Pregeth Ioan fed- 
yddiwr, 9 a'r apostolion. 12 Y prophwyd, 
irwy ddangos fod, Duw yn hollalluog, 19 ac 
nad oes dim cyfelyb na chyfartal iddo, 26 
yn cysuro y bobl. 

Cylch YSURWCH, cysurwch fy 
a mhobl, medd eich Duw. 
*New3n | 2 Dywedwch “wrth fodd calon Je- 
wrth Jeru- , rusalem, llefwch wrthi hi, gyflawni 
salem, br o Sr * . 
eì *milwriaeth, ddilêu ei hanwir- 








3 Neu, 

naese., |edd: o herwydd derbyniodd o law 
*E&rych, | yT. ARGLWYDD “yn ddau-ddyblyg 
P^ ^ Jam ei holl bechodau. 

PMta3) 3 Y PLlef un yn llefain yn yr 
Lucsi. anialwch, “Parobtôwch ffordd yr 
cMal,51. | ARGLWYDD, unionwch lwybr i'n 





Duw ni yn y diffaethwch, 
4 Pob pant a gyfodir, aphob 
mynydd a bryn a ostyngir: y gŵyr 
a wneir yn uniawn, a'r anwastad 
yn wastadedd. 
5 A gogoniant yr ARGLWYDD â 
ddatguddir, a phob cnawd ynghyd 
a'i gwel; canys genau yr ARGLWYDD 
a lefarodd Ayn. 
6 Y llef a ddywedodd, Gwaedda. 
Yntau a ddywedodd, Beth a waedd- 
dIon14.2. af? 4Pob cnawd sydd wellt, a'i holl 
ai». | odidowgrwydd fel blodeuyn y maes. 
Ly | 7Gwywa y gwelltyn, syrth y blod- 
, lFeitr124| ogyn ; canys yspryd yr ARGLWYDD 
a chwythodd arno : gwellt yn ddïau 
yw y bobl. 
8 Gwywa y gwelltyn, syrth y blod- 
eJobi2.34.| euyn ; ond *gair ein DUW ni a saif 
th 





lPetr 1.25. 


4 Neu, 


mr T Dring rhagot, yr * efengyles 
efengylu | Sion, i fynydd uchel; dyrchafa dy 
'' |lef trwy nerth, O efengyles Jerusa- 
lem: dyrchafa, nac ofna; dywed 











6TT 


ESAIAH, XL, 


Duw chwi, 

10 Wele, yr Arglwydd DDUW a 
ddaw * yn erbyn y cadarn, a'i fraich 
a lywodraetha drosto: wele fei wobr 
gyd âg ef, a'i “ waith o'i flaen. 

ll €£Fel bugail y portha efe ei 
braidd; â'i fraich y casgl ei ŵyn, 
ac au dwg yn ei fynwes, ac a gol- 
edda y “ mammogiaid. 

12 | . Pwy a fesurodd y dyfroedd 


yn ei ddwm, ac a fesurodd y nef-|'A 
oedd â'i rychwant, ac a. gymhwys- |", 


odd bridd y ddaear mewn mesur, 
ac a bwysodd y mynyddoedd mewn 
pwysau, a'r bryniau mewn clorian- 
nau? 

15 'Pwy a gyfarwyddodd Yspryd 
yr ARGLWYDD, ac yn wr o'i gyng- 
hor a'i cyfarwyddodd ef? 

14 A phwy yr ymgynghorodd efe, 
ìe, pwy Sai cyfarwyddodd, ac a'i 
dysgodd yn llwybr barn, ac a ddysg- 
odd iddo wybodaeth, ac a ddangos- 
odd iddo ífordd dealltwriaeth ? 

15 Wele, y cenhedìoedd a gyfrif- 
wyd fel defnyn o gelwrn, ac fel 
mân-lwch y cloriannau; wele, fel 
brycheuyn y cymmer efe yr ynys- 
oedd ìi fynu. 

16 Ac nid digon Libanus i gyn- 
neu £4m; nid digon ei fwystfilod 
chwaith yn boeth-oífrwm. | 

17 Yr holl genhedloedd ydynt 
megis “diddym ger ei fron ef; yn 
llai na dim, ac »a gwagedd, y 
cyfrifwyd hwynt ? ganddo. 

18 1 'I bwy gan hynny y cyffelyb- 
wch Dpuw? a pha ddelw a osod- 
wch iddo? 

l9 mY creífbwr a dawdd gerf- 
ddelw, a'r eurych aì goreura, ac 
a dawdd gadwyni arian. 

20 Yr hwn sydd dlawd ei offrwm 
a ddewis bren ni phydra; efe a 
gais atto saer cywraint, i barottôi 
cerf-ddelw, 4?* hon ni syll. 

21 Oni wybuoch? oni chlywsoch ? 
oni fynegwyd i chwi o'r dechreuad? 
oni ddeallasoch er seiliad y ddaear? 

22 Efe sydd yn eistedd ar am- 
gylchoedd y ddaear, a'i thrigolion 
sydd fel locustiaid; "yr hwn a 
daena y nefoedd fel llên, ac a'i 
lleda fel pabell i drigo ynddi: 

23 9 Yr hwn a wna lywodraethwyr 
yn ddiddym; fel gwagedd y gwna 
efe farnwyr y ddaear. 

24 Ie, ni phlennir hwynt, nis heuir 
chwaith ; ei foncyff hefyd ni wreidd- 
ia yn y ddaear: ac efe a chwŷth 


Y3 





Gallu a docthineb Duw. 
wrth ddinasoedd Judah, Wele eich 


CRIST 


—— — 


gadarn, : 
Í pen. 62, 
llo 
6 Neu, 
dâl am ef 
waith. 
£ pen, 49, 
10 


Ezec. 34, 
Ioan 10.11, 


l Job 21. 22, 
& 6. 22, 23. 
Rhuf, ll, 


1Cor.2.16. 


8 Heb. 
a wnaeth 
ŷŵddo 
ddeall. 


k )an, 4, 
95. 


9 wrtho. 


1 pen. 46, 5. 
ct. 17. 29, 


m pen. 41. 6. 
ad44,12. 
Jer. 10, 3. 


n Job 9, 8, 
Ps. 104, 2, 
en. 44, 24, 
er. 10. 12, 


o Job 12. 21, 
Ps. 107. 40, 





Cynghor i ymddiried, 








arnynt, a bwy a wywant, a chor- 
wynt a'u dwg hwynt ymaith fel sofl. 

25 I bwy gan hynny y'm cyffel- 
ybwch, ac y'm cystedlir? medd y 
Sanct. 

26 Dyrchefwch eich llygaid i fynu, 
ac edrychwch pwy a greodd y rhat 
hyn, a ddwg eu llu hwynt allan 
mewn rhifedi: Pefe a'u geilw hwynt 
oll wrth eu henwau ; gan amlder eî 
rym ef, a'i gadarn allu, ni phalla un. 

27 Paham y dywedi, Jacob, ac y 
lleferi, Israel, Cuddiwyd fy ffordd 
oddi wrth yr ARGLWYDD, am barn 
a aeth heibio im Duw? 

28 Y Oni wyddost, oni chlywaist, 
na ddiffygia ac na flina DUW tragy- 
wyddoldeb, yr ARGLWYDD, Creawd- 
wr cyrrau y ddaear? “ni ellir chwil- 
io allan ei synwyr ef. 

29 Yr hwn a rydd nerth i'r diffyg- 
iol, ac a amlhâ gryfder i'r dirym. 

30 Canys yr ieuengctid a ddiffyg- 
la ac a flina, ar gwŷr ieuaingc gan 
syrthio a syrthiant: 

31 Eithr y rhai a obeithiant yn 
-|yr ARGLWYDD 'a “adnewyddant 
eu nerth; ehedant fel eryrod; rhed- 
ant, ac ni flinant; rhodiant, ac ni 
ddiffygiant. 


PENNOD XLI. 


1 Duw yn ym-ymliw â'i bobl, ynghylch eî dru- 
gareddau i'w eglwys, 10 a'i addewidion: 21 
ac ynghylch oferedd delwau ac eilunod. 


ISTEWCH, ynysoedd, ger fy 

mron ; adnewydded y cenhedl- 
oedd ew nerth: deuant yn nês, yna 
llefarant; cyd-nesâwn i farn. 

2 Pwy a gyfododd *y cyfiawn o'r 
dwyrain, a1 galwodd at ci droed, 
“a roddodd y cenhedloedd o'i fiaen 
eî, ac a wnaeth êddo lywodraethu 
ar frenhinoedd? efe a'w rhoddodd 
havynt fel llwch i'w gleddyf, ac fel 
sofl gwasgaredig i'w fwa ef. 

9 Y mae efe yn eu herlid hwynt, 
ac yn myned *yn ddïogel; ar Ayd 
llwybr ni cherddasai efe â'i draed. 

4 Pwy a weithredodd ac a wnaeth 
hyn, gan alw y cenhedlaethau o'r 
dechreuad? Myfi yr ARGLWYDD Py 
cyntaf, myfi hefyd fydd gyd â'r 
diweddaf. 

5 Yr ynysoedd a welsant, ac a 
ofnasant; eithafoedd y ddaear a 
ddychrynasant, a nesasant, ac a 
ddaethant. 

6» 68 “Pob un a gynnorthwyodd ei 
' gymmydog, ac a ddywedodd wrth 
iN ei frawd, Ymgryfhâ. 

rhodUuE, | 7 Felly y saer a gysurodd *yr eur- 


Cyn 
CRIST 
Cylch 


712. 





P Ps. 147. 4. 


ag Ps. 147. 5. 


newidiant. 


2 Heb. gyf- 
iawnder. 


a Edrych 
Gen. 14.14, 
&c. 


3 Heb. 
mewn 
hedd uch. 


b pen. 43, 
10. a. 44. 6. 
a 48, 12. 
Dat. I. 17. 
a 22. 13. 





618 


ESAIAH, XLI. 





yn yr Arglwydd. 


ych, a'r morthwyliwr yr hwn oedd Li. 
yn taro ar yr eingion, *gan ddy-| (Cylch 





wedyd, Y mae yn barod i'w asio; 
ac efe a'i sicrhaodd â hoelion, fêl | Neu, gan 
. ddywedyd 

nad ysgogir. 
8 Eithr ti, Israel, fy ngwas ydwyt 
ti, Jacob yr hwn a îetholais, had |“ Dcut.T.6. 








am 
asiad, 
Da yw. 





Abraham fy *anwylyd. a 
9 74, yr hwn a gymmerais o eith- | pen. 43.1. 
afoedd y ddaear, ac y'th elwais oddi ! .' cnron. 


wrth ei phendefigion, ac y dywed- | Tî.is o 
ais wrthyt, Fy ngwas wyt tì; dew- 
isais di, ac ni'th wrthodais. 

10 4 Nac ofna; canys yr ydwyf 
fi gyd â thi: na lwfrhâ; canys myfi 
yw dy DDUW: cadarnhâf di, cyn- 
northwyaf di hefyd, a chynhaliaf di 
â deheulaw fy nghyfiawnder. 

ll Wele, fcywilyddir a_ gwarad- |fZxod.22. 
wyddir y rAai oll a lidiasent wrth- | pen. 45.24. 
yt: *$dy wrthwynebwyr a fyddant | Zech.12.3, 
megis diddym, ac a ddifethir. Ga 

12 Ti a'u ceisi, ac nis cei hwynt,| ss" 
sef "y dynion a ymgynhennasant â |" Heb, 
thi: *y gwŷr a ryfelant â thi fydd- | myn. 
ant megis diddym, a megis peth | gugrdy 
heb ddim. Eg 

13 Canys myfi yr ARGLWYDD dy 
DDuUw a ymaflaf yn dy ddeheulaw, 

a ddywed wrthyt, Nac ofna, myfi 
a'th gynnorthwyaf. 

14 Nac ofna, di bryf Jacob, gwŷr 
Israel; myfi a'th gynnorthwyaf, 
medd yr ARGLWYDD, a'th Wared- 
ydd, Sanct Israel. 













15 Wele, “gosodaf di yn fên-ddyrnu | Mic. 415. 
newydd ddanheddog; y mynydd- 4,5. 
oedd a ddyrmni ac a feli, gosodi hef- Wn, 
yd y bryniau fel “mwlwg, * Neu, ue. 

16 Nithi hwynt, a'r gwynt a'u dwg 
ymaith, ar corwynt au gwasgar 
hwynt: a thi a lawenychi yn yr 
ARGLWYDD, yn Sanct Israel y gor- 
foleddi. 

17 Pam geisio y trueiniaid a'r tlod- 
ion ddwfr, ac nis cânt, pan ballo eu 
tafod o syched, myfi yr ARGLWYDD 
au gwrandawaf hwynt, myf& Duw 
Israel nis gadawaf hwynt. 

18 hAgoraf afonydd ar leoedd "pen 356 
uchel, a. ffynhonnau ynghanol a 44. 3. 





dyffrynoedd: gwnaf 'y diffaethwch |! Pe 107. 
yn llyn dwfr, ar crasdir yn ffryd-| 
iau dyfroedd. 

19 Gosodaf yn yr anialwch y cedr- 
wydd, sittah, myrtwydd, ac olew- 
wydd; gosodaf yn y diffaethwch 
ffynnidwydd, ffawydd, a'r pren box 
ynghyd; 

20 Fel y gwelont, ac y gwybyddont, 
ac yr ystyriont, ac y deallont ynghyd, 





Swydd, Orist. 


mai llaw yr ARGLWYDD a wnaeth 
hyn, a Sanct Israel a'i creodd. 

91 Deuwch yn nês â'ch cŵyn, 
medd yr ARGLWYDD ; dygwch eich 
rhesymmaw cadarnaf, medd bren- 
| hin Jacob. 

22 “Dygant hwynt allan, a myn- 
egant i ni y pethau a ddigwyddant: 
'mynegwch y pethau gynt, beth 
ydynt, fel *yr ystyriom, ac y gwyp- 
om eu diwedd hwynt ; neu traeth- 
wch i ni y pethau a ddaw. 

23 Mynegwch y pethau a ddaw ar 
ol hyn, fel y gwypom mai duwiau 
'ydych chwi; gwnewch hefyd dda 
neu ddrwg, fel y synno arnom, ac 
y gwelom ynghyd. 

24 Wele, mpeth heb ddim ydych 
chwi, a'ch gwaith sydd *ddiddym: 
ffiaidd jw y gwr a'ch dewiso chwi. 

25 Cyfodais 4 o'r gogledd, ac efe 
a ddaw: o gyfodiad haul y geilw 
efe ar fy enw; ac efe a ddaw ar 
dywysogion fel ar glai, ac fel y 
sathr crochenydd bridd. 

26 Pwy a fynegodd o'r dechreuad, 
fel y gwybyddom? ac ym mlaen 
llaw, fel y dywedom, Cyfiawn gyw? 
mid oes a fynega, nid oes a draetha 
chwaith, ac nid oes a glyw eich 
ymadroddion. 

27 Y cyntaf a ddywed wrth Sion, 
Wele, wele hwynt; rhoddaf hefyd 
efengylwr i Jerusalem. 

28 Canys edrychais, ac nid oedd 
neb, ïe, yn eu plith, ac nid oedd 
gynghorwr, pan ofynais iddynt, a 
fedrai * atteb gair. 

29 Wele, hwynt oll ydynt wagedd, 
a'u gweithredoedd yn ddiddym: 
gwynt a gwagedd yw eu tawdd- 
ddelwau. 


PENNOD XLII. 

1 Swydd Orist, ynghyd â'i larieidd-dra a'i 
ddiawwadalwch. 5 Addewid Duw iddo ef. 
10 Y mae yn annog â foliannu Duw am eî 
efengyl: YT ac yn beio ar y bobl am eu 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
12. 


k pen. 45. 21. 


$Meb. y 
osodom 
€in calon 
ernynt. 





Ee. 10. 5. 





m pen. 44. 9, 
1 Cor. 8. 4, 

4 Neu, 
waeth nâ'r 
eiddo 


gwiber. 


6 Heb. ddy- 
chwelyd. 


hanghrediniaeth. 
Cylch ELE *fy ngwas, yr hwn yr 
aU ydwyf yn ei gynnal; fy ethol- 





Mattil2lS. edig, ôr hwn y mae fy enaid 
tMatt3. byn foddlawn : “rhoddais fy yspryd 
Fph.1.6. | arno; efe a ddwg allan farn i'r cen- 
'Aue.w | hedloedd. 
| 2 Ni waedda, ac ni ddyrchafa, ac 
ni phair glywed ei lef yn yr heol. 
3 Ni ddryllia gorsen ysig, ac ni 
ddiffydd lin yn “mygu: efe a ddwg 
allan farn at wirionedd. 





2 Neu, yn 
Uosgi yn 
dywyll, 





| 4 Ni phalla efe, ac ni ddigalonna, 
| |hyd oni osodo farn ar y ddaear; yr 


€19 


ESAIAH, XLIL 


Annog î foliannu Dww. 





ynysoedd hefyd a ddisgwyliant am 


oR1ST 
ei gyfraith ef. Cylch 


5 T Fel hyn y dywed yr AR-| TM. 
GLWYDD DDUW, “creawdydd y |d pen.44. 
nefoedd a'i hestbynydd; lledydd y| Z&na23. 
ddaear a'i chnwd ; rhoddydd anadl 
i'r bobl arni, ac yspryd i'r rhai a 
rodiant ynddi: 

6 Myfi yr ARGLWYDD ath elwais 
mewn cyfiawnder, ac ymaflaf yn dy 
law, * cadwaf di hefyd, a rhoddaf di 
yn gyfammod pobl, ac 'yn oleuni 
Cenhedloedd ; 

7 “I agoryd llygaid y deillion, i|€pen. 
ddwyn allan y carcharor o'r carch- | Luc 4 1e. 
ar, a'r rhai a eisteddant mewn |n ^^ 
h gywyllwch o'r carchardy. 

8 Myfi yw yr ARGLWYDD; dyma 
fy enw: 'a'm gogoniant ni roddaf pen 4& 

i arall, num mawl i ddelwau cerí-| 
iedig. 

9 Wele, y pethau o'r blaen a 
ddaethant i ben, a mynegi yr ydwyf 
fi bethau newydd; traethaf Awy i | 
chwi cyn eu tarddu allan. 

10 FECenwch ir ARGLWYDD gân 
newydd, a'i fawl ef o eithaf y ddae-| : 
ar; y rhai a ddisgynwch 1r môr, 





epen. 49.8. | 


f pen. 49. 6. 
uc 2, 32, 
Act. 13. 47. 


£pen. 25. 5. | 
& 





h pen. 9, 2. 








ac sydd ynddo; yr ynysoedd a'u SH DA 
trigolion. lawnder. 
ll Y diffaethwch a'i ddinasoedd, 
| dyrchafant ew lef, y maes-drefi a | 
breswylia Cedar; caned preswylwyr | 
| y graig, bloeddiant o ben y myn- | 
yddoedd. | 
12 Rhoddant ogoniant i'r AR- | 
GLWYDD, a mynegant ei fawl yn yr | 
ynysoedd. 
13 Yr ARGLWYDD a â allan fel 
cawr, fel rhyfelwr y cyffry eiddig- 
edd; efe a waedda, ïe, efe a rua; 
ac a *fydd trech nai elynion. 1Hob. | 
]4 Tewais er ys talm, distewaÌs,| neu,afydd. 
ymatteliais; llefaf fel gwraig yn| “tnn, 
esgor, difwynaf, a *difethaf ar un- |, 
waith. llyngcaf. 


15 Mi a wnaf y mynyddoedd a'r 
bryniau yn ddiffaethwch, a'u holl 
wellt a wywaf; ac a wnaf yr afon- 
ydd yn ynysoedd, a'r llynnoedd a 
sychaf. 

l6 Arweiniaf y deilliaid ar hyd 
ffordd nid adnabuant; a gwnaf idd- 
ynt gerdded ar hyd llwybrau nid 
adnabuant; gwnaf dywyllwch yn 
oleuni o'u blaen hwynt, a'r pethau 
ceimion yn uniawn. Dyma y peth- 
au a wnaf iddynt, ac nis gadawaf 
hwynt. 

17 4 'Troir yn eu hol, a llwyr-war- | pen. 1.28. 
adwyddir y rhai a ymddiriedant| 21 












| COysuro yr eglwys. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
(ME 





m pen. 43. 8. 
Ezec. 12,2, 
Edrych 
Ioan 9, 39, 
41. 


n Rhuf, 2. 
21, 


6 Neu, yn 
maglu en 
holl wŷr 
ieuaingo 
hwynt 


7 Heb. 
sathrfa. 


$ Heb. yr 
amser ar 
ol, 


Cyleh 
412. 
aad.T. 


b Ds, 66, 12, 


c Diar. 11.8. 
a2l.ls. 


ESAIAH, XLIII. 


mewn delwau cerfiedig, y rhai a_| fy ngolwg, y'th ogoneddwyd, a mi 


ddywedant wrth y delwau tawdd, 
Chwi yw ein duwiau ni. 

18 O fyddariaid, gwrandêwch ; a'r 
deillion, edrychwch i weled. 

19 "Pwy sydd ddall ond fy ngwas 
i? neu fyddar fel fy nghennad a an- 
fonais? pwy mor ddall a'r perffaith, 
a dall fel gwas yr ARGLWYDD? 

20 Br gweled llawer, "etto nid 


ystyri; er agoryd clustiau, etto nì. 


wrendy. 

91 Yr ARGLWYDD sydd foddlawn 
er mwyn ei gyfiawnder; efe a fawr- 
hâ y gyfraith, ac a4 gwna yn an- 
rhydeddus. 

22 Etto dyma bobl a_ yspeiliwyd, 
ac a anrheithiwyd: “hwy a faglwyd 
oll mewn tyllau, mewn carchardai 
hefyd y euddiwyd hwynt: y maent 
yn yspail, ac heb waredydd; yn 


' | “anrhaith, ac heb a ddywedai, Dyro 


yn eì ol. 

23 Pwy o honoch a wrendy hyn? 
pwy a ystyr ac a glyw erbyn * yr 
amser a ddaw 

24 Pwy a roddes Jacob yn an- 
rhaith, ac Israel i'r yspeilwyr? onid 
yr ARGLWYDD, yr hwn y pechasom 
i'w erbyn? canys ni fynnent rodio 
yn ei ffyrdd, ac nid ufuddhâent i'w 
gyfraith, 

25 Am hynny y tywalltodd efe 
arno lidiowgrwydd ei ddigter, a 
chryfder rhyfel: efe ai hennyn- 
odd oddi amgylch, ond ni wybu 
efe; llosgodd ef hefyd, ond nid 
ystyriodd. 

PENNOD XLIII. 

1 Yr Arglwydd yn cysuro eî eglwys â'i addew- 
idion.: 9 yn appelio at y bobl, i fod yn dyst- 
ion o'i hollalluwowgrwydd: 14 yn rhag-fyn- 
egì iddynt ddinystr Babilon, 18 a rhyfeddol 
ymwared eî bobl 22 yn argyhoeddi y bobl 
megis rhaî dîesgus. 

ND yr awr hon fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD * dy Greawdwr 

di, Jacob, a'th Luniwr di, Israel, 

Nac ofna; canys gwaredais di: 

gelwais dê erbyn dy enw; eiddof 

íì ydwyt. 

2 Pan Pelych trwy y dyfroedd, myfi 
a fyddaf gyd â thi; a thrwy yr 
afonydd, fel na lifant drosot: pan 
rodiech trwy y tôn, ni'th losgir; ac 
ni ennyn y fllam arnat. 

9 Canys myfi yw yr ARGLWYDD 
dy DpUw, Sanct Israel, dy Wared- 
ydd: “myfi a roddais yr Aipht yn 
iawn trosot, Ethiopia a Seba am 
danat. 

4 Er pan aethost yn werthfawr yn 


680 


ath noffais; am hynny y rhoddaf 
ddynion am danat ti, a phobloedd 
dros dy einioes di. 

5 1Nac ofna; canys yr ydwy/ fi 
gyd â thi: o'r dwyrain y dygaf dy 
had, ac o'r gorllewin y'th gasglaf. 

6 Dywedaf wrth y gogledd, Dod ; 
ac wrth y dehau, Nac attal: dwg 
fy meibion o bell, a'm merched o 
eithaf y ddaear ; 

7 Sef pob un a elwir ar fy enw: 
canys *i'm gogoniant y creais ef, y 
lluniais ef, ac y gwneuthum ef. 

8 1 Dwg allan fy bobl ddall sydd 
a llygaid iddynt, a'r byddariaid 
sydd a chlustiau iddynt. 

9 Casgler yr holl genhedloedd 
ynghyd, a chynhuller y bobloedd ; 
Spwy yn eu mysg a fynega hyn, ac 
a draetha i ni y pethau or blaen? 
dygant eu tystion, fel y cyfiawnhâer 
hwynt; neu wrandawant, a. dywed- 
ant, Gwir yv. 

10 "Fynhystion i ydych chwiî,medd 
yr ARGLWYDD, a'm gwas yr hwn a 
ddewisais; fel yr adnabyddoch, ac 
y credoch fi, ac y dealloch 'mai myfi 
yw: o'm blaen nid oedd *Duw wedi 
ei ffurfio, ac ni bydd ar fy ol. 

11 Myfi, myfi “yw yr ARGLWYDD ; 
ac nid oes geidwad ond myfi. 

12 Myfi a fynegais, ac a achubais, 


Holiallwowgrwydd Duw. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
712. 


d pen.4l,10 
4 i 


a er. 90. 10, 
a 46. 27. 


e Ps, 100, 3, 
pen. 22, 23, 


f pen. 42,19. 
Ezec. 12,92. 


£ pen. 41. 
2 o» 


i, 


'h pen. 4i. 8, 


i pen. âl, â. 
a 44. S. 

2 Neu, dim 
wedi ei 
Jìuwrfio gan 
Dduw. 

k pen. 42. 


Hos, 13. â 


ac a ddangosais, pryd nad oedd duw | 
dïeithr yn eich mysg: am hynny, 
chwi ydych fy nhystion, medd yr| 
ARGLWYDD, maì myÍìi syd DDUW, | 

13 Ie, cyn bod dydd yr ydwyf ti; 
ac nid oes a wared o'm llaw : gwnaf, 
a phwy a'i !*lluddia? 

l4 9 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD, eich Gwaredydd chwi, 
Sanct Israel; Er eich mwyn chwi 
yr anfonais i Babilon, ac y tynnais 
1 lawr eu holl *bennaduriaid, a'r 'Heb 





1 Job 9.12. 
| pen. 14, 27, 
3 Heb. 
dychwel, 





Caldeaid, sydd au bloedd mewn neu fd 
llongau. 
15 Myfi yr ARGLWYDD gyw eich 
Sanct chwi, Creawdydd Israel, eich 
Brenhin chwi. 
16 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
yr hwn "a wna ffordd yn y môr, a |» Eso.ut 
Cn ]]wybr yn y dyfroedd cryfion ; pon. 51. 10, 
17 Yr hwn “a ddwg allan y cer- |, mew 
4—9, 25. 


byd a'r march, y llu a'r cryfder, 
cyd-orweddant, ni chodant: darfu- 
ont, fel llin y diffoddasani. i 

18 Y PNa chofiwch y pethau o'r PJerJ6| 
blaen, ac nac ystyriwch y pethau| ^ 
2 Cor. 5. 


gynt. 
19 Wele fi yn gwneuthur “peth | Dat. 





Argyhoeddi, Isracl. 


newydd: yr awr hon y dechreu; oni 


Cyn 
OR chewch ei wybod? 'Gwnaf ffordd 


Cylch 


tywalltaf fy Yspryd ar dy had, a'm 
bendith ar dy hiliogaeth : 

4 A hwy a dyfant megis ym mysg 
glaswellt, fel helyg wrth ffrydiau 
dyfroedd. 

5 Hwn a ddywed, Eiddo yr An- 
GLWYDD ydwyf fi; ar llall ae 


712. |yn yr anialwch, ac afonydd yn y 
r Exod, 17. | diffaethwch. 

Num.20. | 20 Bwystfil y maes, y dreigiau, a 

| u. :«1e |” chywion yr estrys, 2m gogonedd- 

mn 9.6 ant; am “roddi o honof ddwfr yn 
|| merched. | yr anialwch, ar afonydd yn y di- 

'pen-96.7L.  ffaethwch, i roddi dïod i'm pobl, fy 
newisedig, 

te 109. | 91 “Y bobl hyn a luniais i mi fy 
hun; fy moliant a fynegant, 
| 22 Y Eithr ni elwaist arnaf, Ja- 
icob; ond blinaist arnaf, Israel. 

uAmo5 | 23 "Ni ddygaist i mi “filod dy 

6He. | offrymmau poeth, ac ni'm hanrhyd. 

gm,” | eddaist â'th ebyrth: ni pherais i ti 
fy ngwasanaethu âg offrwm, ac ni'th 
flinais âg arogl-darth. 

24 Ni phrynaist i mi galamus âg 
“Heb. _ arian, ac ni'm 'llenwaist â brasder 
neu, Ueryr: | dy ebyrth: eithr ti a wnaethost i mi 
Joe wasanaethu â'th bechodau, *blin- 
Mal.2.I7. | gist fi â'th anwireddau. 

25 Myfi, myfi yw yr hwn a ddilea 
7pen.48.9. | dy gamweddau 7er fy mwyn fy hun, 
22, sc. | ac ni chofiaf dy bechodau. 

*pen.l.1S.| 26 Dwg ar gôf i mi, “cyd-ym- 
ddadleuwn : adrodd di, fel y'th gyf- 
iawnhâer. 

27 Dy dad cyntaf a bechodd, a'th 
nb ar “athrawon a wnaethant gamwedd 

i'm herbyn. 

apen.47.6.| 28 Am hynny “yr halogais ? dy- 

'gwysrion| wysogion y cyssegr, ac y rhoddais 

sanctaidd. | Jacob yn ddiïofryd-beth, ac Israel 
yn waradwydd. 

PENNOD XLIV. 
1 Duw yn cysuro eî eglwys â'i addewidion. .'7 

Gwagedd ac oferedd eilunod: 9 ac ynfyd- 

rwydd y rhai a'u gwnant. 21 Y mae yn 

annog â foliannu Duw am ei ymwared, ac 
am ei hollalluowgrwydd. 

Cylch CO yn awr gwrando, *Jacob 
yn A ngwas, ac Israel yr a 
54.1. , | ddewisais. 
a46.27. |. 2 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
bpen.43.1.| Pyr hwn'a'th wnaeth, ac a'th lun- 

iodd o'r groth, efe a'th gynnorth- 
wya; Nac ofna, fy ngwas Jacob; a 

*pest.22. | (hi, < Jesurun, yr hwn a ddewisais. 

apen.s5.1.|. 93 Canys “tywalltaf ddyfroedd ar y 

an. | sychedig, a ffrydiau ar y sychdir: 

Act. 2. 18. 


6ê1 


ESAIAH, XLIV. 


geilw cî hun ar enw Jacob; ac 





-———— y 











arall a ysgrifena âi law, Eiddo 


yr ARGLWYDD ydwyf, ac a ymgyf- 
enwa ar enw Israel. 

6 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
brenhin Israel, ai Waredydd, AR- 


GLWYDD y lluoedd; *Myfi yw y|['P 


cyntaf, diweddaf ydwyf fi hefyd; 
ac nid oes Duw ond myfi. 

7 'Pwy hefyd, fel fi, a eilw, a fyn- 
ega, ac a esyd hyn yn drefnus i mi, 
er pan osodais yr hen bobl? neu 
mynegant iddynt y pethau sydd ar 
ddyfod, a'r pethau a ddaw. 

8 Nac ofnwch, ac nac arswydwch ; 
onid er hynny o amser y traethais i 
ti, ac y mynegais? 5 a'm tystion. yd- 
ych chwi. A oes DUw ond myfi? 
ïe, Pnid oes “Duw: nid adwaen i 
yr un. 

9 4 'Oferedd ydynt hwy oll y rhai 
a luniant ddelw gerfiedig; ni wna 
eu pethau * dymunol lesâd : tystion 
ydynt iddynt eu hun, Ena welant, 
ac na wyddant; fel y byddo cywil- 
ydd arnynt. 

10 Pwy a luniai dduw, neu a fwr- 
iai ddelw gerfiedig, 'heb wneuthur 
dim llês ? 

1] Wele, ei holl gyfeillion "a, gy- 
wilyddir, y seiri hefyd, o ddynion 4 
maent: casgler hwynt oll, safant i 
fynu ; eê6o hwy a ofnant, ac a gyd- 
gcywilyddiant. 

12 "Y gôf *â'r efail a weithia yn 
y glo, ac a'i llunia â morthwylion, 
ac â nerth ei fraich y gweithia efe 
hi: newynog gyw hefyd, a'i nerth a 
balla; nid ŷf ddwfr, ac y mae yn 
diffygio. 

13 Y saer pren a estyn cŵ linyn; 
efe a'i llunia hi wrth linyn coch; 
efe a'i cymhwysa hi â bwyill, ac a'i 
gweithia wrth gwmpas, ac ai gwna 
ar ol delw dyn, fel prydferthwch 
dyn, i aros mewn tŷ. 

14 Efe a dyrr iddo gedrwydd, ac 
a gymmer y cypreswydden a'r dder- 
wen, ac *a ymegnïa ym mysg pren- 
nau y coed; efe a blanna onnen, 
ar gwlaw a'i maetha. 

15 Yna y bydd i ddyn i gynneu 
tân : canys efe a gymmer o honi, ac 
a ymdwymna; ïe, efe a'i llysg, ac a 
boba fara; gwna hefyd dduw, ac a'ì 
haddola e7; gwna ef yn ddelw cerf- 
iedig, ac a ymgrymma iddo. 

16 Rhan o hono a lysg efe yn tân; 
wrth ran o hono y bwytty gig, y 
rhostia rost, fel y diwaller cf: efe 
a ymdwymna hefyd, ac a ddywed, 
Aha, ymdwymnais, gwelais dân. 





Gwagedd, euwnod. 


Dat, 1. 8, 
Ua. 22. Lc 


fpen. 495. 21. 


g nen, 43, 10, 


h Deut. 4. 
o 


eut. 32. 4, 
ií nen, 41,24, 
29, 
3 Neu, 
hyfryd. 
x ]'s, 115. 4, 
&c, 


l Hab. 2, I&, 


m ['g, 97.7. 
wen, l. 29. 
uw 42, 17, 


n pen. 40, 
lv. a 4l, 6. 


a 45. 16. 
Jer. 10. 3. 
4 Neu, 


| 
a weithia 
fwyall. 
6 Neu, a'i 
cadarnhd. 


Amnnog i/olâannu Duw. 








esyd neb 
ei galon. 


8 lleb. i'r 
hyn addaw 
o bren 


g Hos, 4. 12, 


| 
| 


| spen. 43. 1, 


17 A'r rhan arall yn dduw y gwna, 
yn. ddelw gerfiedig iddo; efe a ym- 
grymma iddo, ac a2 haddola, ac a 
weddïa arno, ac a ddywed, Gwared 
fi; canys fy nuw ydwyt. 

18 9Ni wyddant, ac ni ddeallant; 
canys DUW a $gauodd eu llygaid 
hwynt rhag gweled, a'u calonnau 
rhag deall. 

19 Iê, ni P' feddwl 2eb yn ei galon, 
ïe, nid oes wybodaeth na deall i 
ddywedyd, Llosgais ran o hono yn 
tân, ac ar eì farwor y pobais fara, y 
rhostiais gig, ac y bwytteais; ac a 
wnaf fi y rhan arall yn ffieiddbeth ? 
a, ymgrymmaf *i foncyff o bren ? 

20 Ymborth ar ludw y mae; 
1 calon siommedig a'i gŵyrdrodd ef, 
fel na waredo ei enaid, ac na ddy- 
wedo, Onid oes celwydd yn fy ne- 
heulaw ? 

21 î Meddwl hyn, Jacob ac Israel; 
canys fy ngwas ydwyt ti; lluniais 
di, gwas i mi ydwyt; Israel, ni'th 
anghofir gennyf. 

22 Dileais dy gamweddau fel cwm- 
mwl, ath bechodau fel'niwl: dy- 
chwel attaf fi; canys myfi a'th war- 
edais di, 

283 r'Cenwch, nefoedd: canys yr 


:19.| ARGLWYDD a wnaeth Ryn: bloedd- 
, iwch, gwaelodion y ddaear; bloedd- 


iwch ganu, fynyddoedd, y coed a 
phob pren ynddo: canys gwared- 
odd yr ARGLWYDD Jacob, ac yn 
Israel yr ymogonedda efe. 

24 Fel hyn y dywedodd yr AR- 
GLWYDD dy Waredydd, *ar hwn 
ath luniodd o'r groth, Myfi yw yr 
ARGLWYDD sydd yn gwneuthur pob 


tJobo.s. |peih,*yn estyn y nefoedd fy hunan, 


Ps. 104, 2, 





| 
| 


9 JIeb. 
diffaeth- 

| faoedd, 

| x Edrych 

Jer. 50. 

a 5l,32,6, 





| 72 Chron. 

26. 22, 29, 
| Ur» dl. 
&c, 





5 pen. 45. 13, 


—— 


yn lledu y ddaear o honof fy hun: 

25 "Yn diddymmu arwyddion y 
rhai celwyddog, ac yn ynfydu dew- 
iniaid; yn troi y doethion yn eu 
hol, ac yn gwneuthur eu gwybod- 
aeth yn ynfyd: 

26 Yr hwn a gyflawna air ei was, 
ac a gwblhâ gynghor ei genhadon ; 
yr hwn a ddywed wrth Jerusalem, 
Ti a breswylir ; ac wrth ddinasoedd 
Judah, Chwi a adeiledir, a chyfodaf 
ei 9hadwyau: 

27 * Yr hwn wyf yn dywedyd wrth 


4 | y dyfnder, Bydd sych; ami a sychaf 


dy afonydd : 

28 7? Yr hwn wyf yn dywedyd wrth 
Cyrus, Fy mugail yw, ac efe a gyf- 
lawna fy holl ewyllys: gan ddywed- 
yd wrth Jerusalem, “Ti a adeiledir; 
ac wrth y deml, Ti a sylfeinir. 


632 


ESAIAH, XLV. 


PENNOD XLV. 


1 Duw yn galw Cyrus er mwyn eî eglwys: 5 yn 
gofyn ufudd-dod am eî fod yn hollalluog : 
20 yn dangos ofered. ydyw eilunod, wrth eì 
allu yn ymwared. 

EL hyn y dywed yr ARGLWYDD 
wrth ei enneiniog, wrth Cyrus, 
yr hwn “yr ymaflais i yn ei ddeheu- 

law, i ddarostwng cenhedloedd o'i 

flaen ef: a mi a ddattodaf lwynau 

brenhinoedd; i agoryd y dorau o'i 

flaen ef; a'r pyrth ni cheuir: 

2 Mi a âf oth flaen di, ac a un- 
ionaf y gŵyr-geimion; y dorau pres 
a dorraf, ar barrau heiyrn a ddryll- 
iaf: 

3 Ac a roddaf i tì drysorau cudd- 
iedig, a chuddfeydd dirgel, fel y 
gwypech mai myfi yr ARGLWYDD, 
yr hwn *a'6£/ alwodd erbyn dy enw, 
yw Duw Israel. 

4 Er mwyn Jacob fy ngwas, ac 
Israel fy etholedig, y'ih elwais erbyn 
dy enw : mi a'th gyfenwais, er na'm 
hadwaenit. 

5 I PMyfi ydwyf yr ARGLWYDD, 
ac “nid arall, nid oes Duw ond 
myfi; gwregysais di, er na'm had- 
waenit : 

6 Fel y gwypont o godiad haul, ac 
o'r gorllewin, nad neb ond myfi: 
myfi 4 yr ARGLWYDD, ac nid arall: 

7 Yn llunio goleuni, ac yn creu 
tywyllwch ; yn gwneuthur llwydd- 
iant, ac *yn creu drygfyd: myfi yr 
ARGLWYDD sydd yn gwneuthur 
hyn oll. 

8 “Defnynwch, nefoedd, oddiuchod, 
a thywallted yr wybrennau gyfiawn- 
der; ymagored y ddaear, íffrwythed 
iachawdwriaeth a chyfiawnder, cyd- 


darddant: myfi yr ARGLWYDD au: 


creais. 

9 Gwae a ymrysono â'i luniwr. 
Ymrysoned priddell â phriddellau 
y ddaear. fA ddywed y clai wrth ei 
luniwr, Beth a wnei? neu, Y mae 
dy waith heb ddwylaw iddo? 

10 Gwae a ddywedo wrth e dad, 
Beth a genhedli? neu wrth y wraig, 
Beth a esgoraist 

11 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Sanct Israel, ai luniwr, Gofynwch i 
mi y pethau a ddaw am fy meibion, 
a gorchymynwch fi am waith fy 





Duw yn galw Cyrus. 


| Cyn 
CRIST 


Cylch 
YB a 


2 Nen, y 
cryfheais 
ei ddeheu- 

aw. 


a Exod, 33, 
1 LI 


b Dent. 4, 
35, 29. 
a, 02. 30. 
pen. 41. 8, 
c ad. 14, 1S, 
21 


| 


eIs.85.1l. 


f Fr: 29. 16. 
er. 1S. 6. 
Rhuf, 9. 20. 


Oferedd eilunod. 


ESAIAH, XLVI 


Na all eilunod, achub. | 








cc. 
pen, 44. 23. 
h pen. 62. o. 


i Ps. 149. 8. 


k ] Cor. 14. 
Dr 


i ad. 5. 


m pen. 57. 
Mu. 


n pen.44.ll. 


o pen. 42. 5. 


P ad, 5. 


iawnder, aii holl ffyrdd a *gyfar- 


wyddaf; efe “a adeilada fy ninas, 
efe a ollwng fy ngharcharorion, 
hheb na gwerth na cobrwy, medd 


' I ARGLWYDD y lluoedd. 


14 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Llafur yr Aipht, a marsiandïaeth 
Ethiopia, a'r Sabeaid hirion, a ddeu- 
ant attat ti, ac eiddot ti fyddant; 
ar dy ol y deuant; 'mewn cadwyni 
y deuant trosodd, ac ymcrymmant 
ì ti; attat y gweddïant, “gan ddy- 
wedyd, Yn ddïau ynot ti y mae 
Duw, !ac nid oes arall, nac oes 
Duw. 

15 Ti yn ddïau wyt DpDUw "yn 
ymguddio, O Dpuw Israel yr A- 
chubwr ! 

16 Cywilyddir a gwaradwyddir 
hwynt oll; "seiri delwau a ânt 
ynghyd i waradwydd. 

l7 Israel a achubir yn yr An- 
GLWYDD â iachawdwriaeth dragy- 
wyddol: ni'ch cywilyddir ac ni'ch 
gwaradwyddir byth bythoedd. 

18 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD, * Creawdydd y nefoedd, y 
Duw ei hun a luniodd y ddaear, ac 
a'i. gwnaeth; efe aì sicrhaodd hi, 
ni chreodd hi yn ofer, i'w phres- 
wylio y lluniodd hi: PMyfi yw yr 


: | ARGLWYDD, ac nid neb amgen. 


a Deut. 30. 
ll. $e 
pen. 48, 16, 


rpen.44.17, 
43, UO, 


s pen. 41. 22, 
a4. 9, 
a4 7. 

a 46. 10. 


19 1Ni leferais mewn dirgelwch, 
mewn man tywyll o'r ddaear; ni 
ddywedais wrth had Jacob, Ceis- 
lwch fi yn ofer. Myfi yr ARGLWYDD 
wyf yn llefaru cyfiawnder, ac yn 
mynegi pethau uniawn. 

20 «I Ymgesglwch, a deuwch; cyd- 
nesêwch, rai dïangol y cenhedloedd ; 
'nìd oes gwybodaeth gan y rhai a 
ddyrchafant goed eu cerf-ddelw, ac 
a weddïant dduw nid all achub. 

21 Mynegwch, a nesêwch hwynt; 
cyd-ymgynghorant hefyd; *pwy a 
draethodd hyn er cynt? pwy ai 
mynegodd er y pryd hwnnw? onid 


a 4S, 14. 

'a0. 5,4, | myfi yr ARGLWYDD? ac 'nid oes 
Duw arall ond myfi; yn Dpvuw 
cyfiawn, ac yn achubydd; nid oes 
ya ï Ny yud ; 
ond myfi. 

u Rhuf. 14. . 

iN |,22 Trowch eich wynebau attaf 

;cesn |fi, holl gyrrau y ddaear, fel y'ch 

5: ss achuber: canys myfi wyf DpUw 

Es Lu z d b ì J Ud ? 

pen. 65. 16. | ac nid neb arall. 

adda | 23 I mi fy hun y tyngais, aeth 

lywed 2 l mi iy y vyng y 
Ta gar o'm genau mewn cyfiawnder 

y _ a 8 ^ y z ? 
gae |ac ni ddychwel, Mai “i mi y plyga 
cyfiaum- | pob glin, *y twng pob tafod. 

ileb.cgf- | 24 Yn ddïau *yn yr ARGLWYDD 

inwnder- . . a 

uu. jmedd un, y mae ì mi gyfiawnder a 


683 


nerth ; atto ef y deuir; 7a chywil- 
yddir pawb a ddigiant wrtho. 

25 Yn yr ARGLWYDD y cyfiawn- 
hêir, ac yr ymogonedda holl had 
Israel. 


PENNOD XLVI. 


1 Na allai eilunod, Dabilon eu hachub eu hun- 
ain. 9 Bod Duw yn achub ei bobl hyd y 
diwedd. 5 Nad yw eilunod gyffelyb i Dduw 
mewn gallu, 12 nac mewn ymwared pre- 
sennol. 


RYMMODD >»Bêl, plygodd 

Nebo; eu delwau oedd ar 
fwystfilod, ac ar anifeiliaid: eich 
clud a lwythwyd yn drwm ; llwyth 
ydynt i'r diffygiol. 

2 Gostyngant, cyd-grymmant: ni 
allent achub y llwyth, * ond aethant 
mewn caethiwed eu hunain. 

3 4 Tŷ Jacob, gwrandêwch arnaf 
fi, a holl weddill tŷ Israel, y rhaê a 
ddygpwyd gennyf o'r groth, ac a 
arweddwyd o'r bru : 

4 Hyd henaint hefyâ myfi yw; ïe, 
bPmyfi ach dygaf hyd oni ben-wŷn- 
noch: gwneuthum, arweddaf hefyd ; 
ïe, dygaf, a gwaredaf chwi. 

5 1 “ÍI bwy y'm gwnewch yn debyg, 


ac y'm cystedlwch, ac y'm cyffelyb- |<J 


wch, fel y byddom debyg ? 

6 1 Hwy a_wastraffant aur o'r pwrs, 
ac a bwysant arian mewn clorian, a 
gyflogant eurych, ac efe a'i gweithia 
yn dduw: gostyngant, ac ymgrym- 
mant. 

7 “Dygant ef ar ysgwyddau, dyg- 
ant ef, ac a'i gosodant yn ei le, ac 
efe a saif; ni syfl o'i le: fos llefa 
un amo, nìd e6tyb, ac nis gwared 
ef o'i gystudd, 

8 Cofiwch hyn, a byddwch wŷr: 
5adgofiwch, droseddwyr. 

9 Cofiwch y pethau gynt erioed; 
canys myfi ydwyf Dpuw, ac ^nid 
neb arall; Duw ydwyf, ac heb fy 
math ; 

10 ! Yn mynegi y diwedd o'r de- 
chreuad, ac er cynt yr hyn ni wnaed 
eito, yn dywedyd, “ Fy nghynghor a 
saif, am holl ewyllys a wnaf: 

ll Yn galw aderyn o'r dwyrain, 
*y gwr a wna fy nghynghor o wlad 
bell: dywedais, a mi a'i dygaf i ben ; 
mi a'4 lluniais, a mi a'i gwnaf 

12 $ Gwrandêwch arnaf fi, y rhai 
cedyrn galon, y rhai pell oddi wrth 
gyfiawnder : 

13 Neseais fy nghyfiawnder; ni 
bydd bell, 2m hiachawdwriaeth nid 
erys: rhoddaf hefyd iachawdwr- 
iaeth yn Sion i'm gogoniant Israel. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 


GL 


7 pen.41.11. 





2 Heb. a'$ 
henaid 
aelh mewn, 
&c. 


b Exod. 19. 
4 


d pen.40,19. 
a âl. 6. 
a44, 12,19, 


Jer. lO. 2. 
e Jer. 10, 5. 


f pen. 42. 20, 


£ pen. 44. 19. 


h pen. 45. 9. 
a 49, 12. 


íi pen. 45. 21. 


k Ps.23. 11, 
Diar.19,2]1, 
) Ŵ 


a, 21. 30. 
Heb. 6. 17. 


3 Heb. fy 
nghymng- 
hor wr. 














Darnau Duw «r 


ESAIAH, XLVII. 


Babilon a Chaldea. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
712. 





a Jer.48. 18, 


b Exod. 1L. 
o. 
Barn, 16, 
Matt, 24. 
41, 
c Fn 4, 
o 2 
J R . 22, 


Nah, 3. 5. 


d Edrych 
2 Sam. 24, 
14. 


2 Chron, 


Zech.1.15. 
e pen.49. 28, 
1 Deut. 28. 

50. 


£ Dat. 18. 7, 


h Seph. 2, 
15. 
i ad, 10. 


k pen, 5L, 19, 


1 Nah. 3. 4, 


m ad, 8, 


2 Neu, 
droant 
ymaith. 


8 Heb. 
wawr. 


p pen,44.25. 


PENNOD XLVII. 


1 Barnedigaethau Duw ar Babilon a Chaldea, 

am eu hannhrugarowgrwydd, 7 a'u balch- 

der, 10 a'u rhyfyg: 11 ac nas gelŵr eu 

gwrthwynebu. 

2 ISGYN, ac eistedd yn y llwch, 

â forwyn-ferch Babilon, eis- 

tedd ar lawr: nid oes orsedd-faingc, 

fi ferch y Caldeaid; canys ni'th alw- 
ant mwy yn dyner ac yn foethus. 

2 Cymmer y meini melin, a 
bPmala flawd ; datguddia dy lyweth- 
au, noetha dy sodlau, dinoetha dy 
forddwydydd, dos trwy yr afonydd. 

3 “Dy noethni a ddatguddir, dy 
warth hefyd a welir: dïalaf, ac nid 
Jel dyn y'th gyfarfyddaf. 

4 Ein gwaredydd ni, eì enw yw 
ARGLWYDD y lluoedd, Sanct Israel. 

5 Eistedd yn ddistaw, a dos i dy- 
wyllwch, 4 ferch y Caldeaid: canys 
ni'bh alwant mwy yn Arglwyddes y 
teyrnasoedd. 

6 4 4 Digiais wrth fy mhobl, “ halog- 
ais fy etifeddiaeth, a rhoddais hwynt 
yn dy law di: ni chymmeraist dru- 
garedd arnynt; frhoddaist dy iau 

drom iawn ar yr henuriaid. 

7 T A dywedaist, Byth y byddaf 
Sarclwyddes: felly nid ystyriaist 
hyn, ac ni chofiaist ei diwedd hi. 

8 Am hynny yn awr gwrando hyn, 
y foethus, Pyr hon a drigi yn ddïofal, 
iyr hon a ddywedi yn dy galon, Myfi 
sydd, ac nid neb ond myfi: nid cis- 
teddaf yn weddw, ac nì chaf wybod 
beth yw dïeppiledd. 

9 Ond y ddau “bet hyn a ddaw i 
ti yn ddisymmwth yr un dydd, dïep- 
piledd a gweddwdod: yn gwbl y 
deuant arnat, !am amlder dy hudol- 
iaethau, « mawr nerth dy swynion. 

10 1 Canys .ymddiriedaist yn dy 
ddrygioni: dywedaist, Ni'm gwel 
neb. Dy ddoethineb a'th wybod- 
aeth a'th “*hurtiant; a dywedaist 
yn dy galon, Myfi sydd, ac nid 
neb arall ond myíi. 

ll Am hynny y daw arnat ddryg- 
fyd, yr hwn ni chei wybod ei *gyfod- 
iad; a syrth arnat ddinystr nis gelli 
ei ochelyd : ïe, daw arnat ddistryw 
yn ddisymmwth, heb wybod i ti. 

12 Saf yn awr gyd âth swynion, 
a chyd âg amlder dy hudoliaethau, 
yn y rhai yr ymflinaist oth iìeu- 
engetid ; & edrych a elli wneuthur 
llês, 4 edrych a fyddi grymmus. 

13 Ymflinaist yn amlder dy gyng- 
horion dy hun. Safed yn awr ” as- 
tronomyddion y nefoedd, y rhai a 


664 


dremiant ar y sêr, y rhai a hysbys-| _ Cyn 


CRIST 
Cylch 
YA. 


ant am y misoedd, ac achubant di 
oddi wrth y pethau a ddeuant arnat. 

14 Wele, hwy a fyddant fel soíl; 
y tân a'u llysg hwynt ; nì waredant 
eu *heinioes o feddiant y fflam: ni 
bydd marworyn i ymdwymno, 2a 
thân i eistedd ar ei gyfer. 

15 Felly y byddant hwy i ti gyd 
âr rhai yr ymflinaist, sef 9dy far- 
siandwyr o'th ieuengctid; crwydr- 
asant bob un ar ei duedd ; nid oes 
um yn dy achub di. 


PENNOD XLVIIL 
1 Duw, î argyhoeddi y bobl o'u hynod gyndyn- 
rwydd, yn datguddio eî brophwydoliaethau. 
9 Er eì fwyn eî hun y mae efe yn eu gwared 
hwy. 12 Y mae yn eu hannog hwy î fod yn 
ufudd, o herwydd eì allu a'i ragluniaeth ef : 
16 yn cwyno eu cildynrwydd hwy. 20 O'i 
fawr allu y mae yn gwared eî bobl o Babilon. 


WRANDEWCH hyn, tŷ Ja- 

cob, y rhai a elwir ar enw ls- 
rael, ac *a ddaethant allan o ddyfr- 
oedd Judah; Py rhai a dyngant i 
enw yr ARGLWYDD, ac a goffânt am 
Dpuw Israel, “nid mewn gwirion- 
edd, nac mewn cyfiawnder. 

2 Canys hwy a'u galwant eu hun- 
ain o'r ddinas sanctaidd, ac 1a bwys- 
ant ar DDUW Israel; enw yr hwn 
yw ARGLWYDD y lluoedd. 

3 “Y pethau gynt a fynegais er y “Mra? 
pryd hwnnw, a daethant o'm genau, | a4 
a mi a'u traethais; mi a'w gwneuth- 
um yn ddisymmwth, daethant i ben. 

4 O herwydd i mi wybod dy fod 
di yn galed, a'th warr fe gïeuyn 
haiarn, a'th dalcen yn bres; 

5 Mi a mynegais i ti er y pryd 


r— 


2 Heh, 
heneidiau. 


o Dat, 18. 
TÊ 


a Ps. 68. 26. 
b pen 65.16. 
'eph. 1, 5. 


c Jer. â. 2, 
a5.2. 


d Mic. 3.11, 
| Rhuf.2, 17, 


hwnnw ; adroddais i ti cyn es ddy- 
fod ; rhag dywedyd o honot, Fy nelw 
au gwnaeth, fy ngherf-ddelw a'm 
tawdd-ddelw a'u gorchymynodd. 

6 Ti a glywaist, gwel hyn oll; ac 
oni fynegwch chwithau e/? adrodd- 
ais i ti bethau newyddion o'r pryd 
hwn, a phethau cuddiedig, y rhai 
ni wyddit oddi wrthynt. 

7 Yn awr y crêwyd hwynt, ac nid 
er y dechreuad, cyn y dydd ni chlyw- 
aist sôn am danynt: rhag dywedyd 
o honot, Wele, gwyddwn hwynt. 

8 I6, nis clywsit, ac nis gwyddit 
chwaith, nid agoresid dy glust y 
pryd hwnnw: canys gwyddwn y 
byddit lwyr anffyddlawn, ath alw 


——— — — 


o'r groth “yn Droseddwr. Fa 
3 h £ pen. 43,25. 
9 T £Er mwyn fy enw yr Poedaf NR 


fy llid, ac er fy mawl yr ymattaliaf 
oddi wrthyt, rhag dy ddifetha. 


Amnmnog Israel & ufudd-dod. 
10 Wele, myfi a'th burais, ond nid 


1 Deut, 32. 

m pen. 41. â. 
& 44, O, 
D&aE 1. 1T, 
g.22, 13. 

$ Neu, 
ddyrn- 
Jeddodd. 

n pen.40. 26. 

o pen. 41,22. 
a43.9. 

&44.7. 

a 45. 21. 

P pen. 45, 1. 


8 pen.45.19, 


r Zech. 2.9, 
11 


8 Deut, Gy 
Ps. $1, 13, 


tbpen. 52.11. 


u Fxod. 19, 
4, 5, 6. 


x Edrych 
pen.41. 17 
1S. 


7 Ex.17. 6. 
Num. 20. 


z pen. 51. 21. 


Zfel arian; dewisais di mewn pair 
cystudd. 

11 Er fy mwyn fy hun, er fy mwyn 
fy hun, y gwnaf A414; canys pa fodd 
yr halogìid fy enw? ac “ni roddaf fy 


[ngogoniant i arall. 


12 Gwrando arnaf fi, Jacob, ac 
Israel, yr hwn a elwais: ! myfi yw; 
myfi yw y cyntaf, a mi yw y diw- 
eddaf. 


13 Fy llaw i hefyd a seiliodd y 
ddaear, a'm deheulaw i a *rychwant- 
odd y nefoedd: jan "“alwyf fi ar- 
nynt, hwy a gyd-safant. 

149Ymgesglwch oll,a gwrandêwch; 
pwy o honynt hwy a fynegodd hyn? 
P Yr ARGLWYDD ai hoffodd: efe a 
wna ei ewyllys ar Babilon, a'i fraich 
a fydd ar y Caldeaid. 

15 Myfi, myfi a leferais, ac a'i gelw- 
ais ef: dygais ef, ac efe a lwydda ei 
ffordd ef. 

16 4 Nesêwch aftaf, gwrandêwch 
hyn; “ni leferais o'r cyntaf yn ddir- 
gel; er y pryd y mae hynny yr ydwyf 
finnau yno: ac yn awr 'yr Arglwydd 
Dpuw a'i Yspryd a'm hanfonodd. 

17 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
dy Waredydd, Sanct Israel; Myfi 
yw yr ARGLWYDD dy DDUW, yr 
hwn wyf yn dy ddysgu di.i well- 
hâu, gan dy arwain yn y ffordd y 
dylit rodio. 

18 “O na wrandawsit ar fy ngor- 
chymynion! yna y buasai dy hedd- 
wch fel afon, a'th gyfiawnder fel 
tonnau y môr: 


19 A buasai dy had fel y tywod, 


ac eppil dy gorph fel ei raian ef: 
nì thorrasid, ac ni ddinystriasid ei 
enw oddi ger fy mron. 

20 I “Eiwch allan o Babilon, ffowch 


; |0ddi wrth y Caldeaid, â llef gorfol- 


edd mynegwch ac adroddwch hyn, 

traethwch ef hyd eithafoedd 

ddaear; dywedwch, “Gwaredodd yr 

ARGLWYDD 6i was Jacob. 

21 Ac *ni sychedasant pm ar- 
weiniodd hwynt yn yr anialwch: 
gwnaeth i ddwfr bistyllio iddynt 
o'r graig: holltodd y graig hefyd, 
a'r dwfr a ddylifodd. 

22 “Nid oes heddwch, medd yr 
ARGLWYDD, i'r rhai annuwiol. 

PENNOD XLIX. 

1 Orist, wedi eî anfon at yr Iuddewon, yn 
achwyn rhagddynt. 5 Ei anfon ef at y Cen- 
hedloedd âg addewidion grasusol. 19 Bod 
cariad. Duw tu ag at eî eglwys yn dragy- 
wyddol. 18 Helaeth adferu yr eglwys. 24 
Y galluog ymwared allan o'r caethiwed, 


ESAIAH, XLIX. Anfon Orist at y Cenhedloedd. 


WRANDEWCH arnaf, ynys-| Cn 
oedd; ac ystyriwch, bobl o 
bell; * Yr ARGLWYDD a'm galwodd 
o'r groth; o ymysgaroedd fy mam /|»J 
y gwnaeth goffa am fy enw. 

2 Gosododd hefyd P*fy ngenau fel 
cleddyf llym, y'nghysgod ei law y'm 
cuddiodd; a gwnaeth fi “yn saeth 
loyw, cuddiodd fi yn ei gawell 
saethau ; 

3 Ac a ddywedodd wrthyf, 4Fy 
ngwas i ydwyt ti, Israel, yr hwn yr 
ymogoneddaf ynot. 

4 Minnau a ddywedais, Yn ofer y 
llafuriais, yn ofer ac am ddim y 
treuliais fy nerth ; er hynny jy mae 
fy marn gyd âr ARGLWYDD, a'm 
* gwaith gyd â'm Duw. 

5 4 Ac yn awr medd yr ARGLWYDD, 
yr hwn a'm lluniodd o'r groth yn 
was iddo, ìi ddychwelyd Jacob atto 
ef, “Er nad ymgasglodd Israel, etto 
gogoneddus fyddaf fi yngolwg yr 
ARGLWYDD, a'm DUw fydd fy 
nerth. 

6 Ac efe a ddywedodd, *Gwael yw 
dy fod yn was i mi, i gyfodi llwyth- 
au Jacob, ac i adferu *rhai cadw- 
edig Israel: *mi a'th roddaf hefyd 
yn oleuni i'r Cenhedloedd, fel y 
byddych yn iachawdwriaeth i mi 
hyd eithaf y ddaear. 

7 Fei hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Gwaredydd Israel, 4i Sanct, wrth 
'y dirmygedig 9o enaid, wrth yr fren 53.3. 
hwn sydd ffiaidd gan y genedl,|'daye 9” 
wrth was llywodraethwyr; Bren-|5D"210 
hinoedd a welant, ac a gyfodant; 
tywysogion hefyd a ymgrymmant, 
er mwyn yr ARGLWYDD, yr nyn 

| 





d pen, 42, 1, 
Zech. 3. 8. 


2 Neu, 
gwobr. 


3 Neu, Fel 
yr ym- 
gasglo Js- 

| rael atlo ac 
y bydd wyf 





4 lIeb. Ai 
gwaedlaeh 
wyt nag y 
byddi dn 
tas, &c, 

5 Neu, 
diff aeth- 
J«oedd, 

€ pen. 42. 6. 

Me 2. 92, 

Act. 13. 47. 

a 26. 18, 











sydd ffyddlawn, Sanct Israel, ac efe 
a'th ddewisodd di. 
8 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, | 
h Mewn amser boddlongar y'th wran- "Edrych, 
dewais, ac yn nydd iachawdwriaeth | 2Cor.6.2. 
y'th gynnorthwyais; 'a mi a'th gad- | I pen. 42, 6. 
waf, ac a'th roddaf yn gyfammod, 
y bobl, "i sicrhâu y ddaear, i beri "Neu, ; 
etifeddu yr etifeddiaethau anghyf-| '*/*“ 
anneddol ; 
9 Fel y dywedych “ wrth y carch- |“ pen427. 
arorion, Ewch allan; wrth y rhai, 
sydd mewn tywyllwch, Ymddang- 
oswch. Ar y ffyrdd y porant, ac 
yn yr holl uchel-fannau y 0ydd eu 
porfa hwynt. | 
10 'Ni newynant, ac ni sychedant; |! Dat.7.16. 
ac "nis tery gwres na haul hwynt: je P&121.6 
o herwydd yr hwn a dosturia wrth- 
ynt a'u tywys, ac au harwain wrth 
y ffynhonnau dyfroedd. 





(85 





Heaeth adferu yr eglwys. ESAIAH, L. Dioddefiadau Orist. 
Cyn Jl A mi a wnaf fy holl fynydd yn | 24 Y “A ddygir y caffaeliad oddi! _ Cyn 
AU ffordd, a'm prif-ffyrdd a gyfodir. ar y cadarn? neu a waredir *y Can 


712. 


"pe" | 13 O "Cenwch, nefoedd ; a gorfol- | ddïange: canys myfi a ymrysonaf Hb 
| edda, ddaear; bloeddiwch ganu, y | â'th ymrysonydd, a myfi a achubaf . 
mynyddoedd: canys yr ARGLWYDD | dy feibion. 
a gysurodd ei bobl, ac a drugarhâ | 26 * Gwnaf hefyd i'th orthrym- |* vn... 
wrth ei drueiniaid. mwyr fwytta eu cig eu hunain, ac 
14 Etto dywedodd Sïon, Yr AR- | ar eu gwaed eu hun y meddwant GM, 
GLWYDD a'm gwrthododd, a'm Har- | fel ar win *melus; a gwybydd pob Neu, 
glwydd a'm hanghofiodd, cnawd mai myfi yr ARGLWYDD 4yw, "Je"! 
15 A anghofia gwraig ei phlentyn | dy Achubydd, ath gadarn Wared- 
ïHeb.rhag| sugno, ' fel na £hosturio wrth fab ei | ydd di, Jacob. 
' |chroth? ïe, hwy a allant anghofio, PENNOD L. 
etto myfi nid anghofiaf di. 1 Orist yn dangos uad efe yw yr achos y 
o Ed CH 16 Wele, oo gledr | fy nwylaw y'th aU y. gu — ^U fod y hr 
Can. 3, 6. argrephais ; dy furiau sydd ger iy bn, 7 db a UL; uu 
mron bob amser. ^ ì ied y'nghymmorth Duw. 10 4nnog $ hyderu 
J PAU 17 Dy *blant a frysiant; y rhai ar Dduw, ac nid arnom eîn hunain. 
a'th ddinystriant ac a'th ddistryw- EL hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
iant, a ânt allan o honot. Pa le y mae “llythyr ysgar eich | *,Deut. 2i. 
Ppen.60.4.| ]8 4 P Dyrcha. dy lygaid oddi am- | mam, * frwy yr hwn y gollyngais hi Hos. 2.2. 
gylch, ac edrych: y rhai hyn oll a | ymaith? neu pwy o'm dyledwyr y| yrs.” 
ymgasglant, ac a ddeuant attat. Fel | gwerthais chwi iddo? Wele, am |. 
mad byw fi, medd yr ARGLWYDD, | eich anwireddau yr ymwerthasoch, 
dïau y gwisgi hwynt oll fel hardd- | ac am eich camweddau y gollyng- 
wisg, ac y rhwymi hwynt 4m danat | wyd ymaith eich mam. 
fel prïod-ferch. 2 Paham, pan ddeuthum, nad 
19 Canys dy ddiffaethwch a'th an- | oedd neb ŷm derbyn? pan elwais, 
ialwch, a'th dir dinystriol, yn ddïau | nad attebodd »eb? “Gan gwtogi a|<Num.1l 
“Edrych |“fydd yn awr yn rhy gyfyng gan | gwttogodd fy llaw, fel na allai ym-| ren 56v. 1 
ech. 2. breswylwyr; a'r rhai a'th lyngcant | wared? neu onid oes ynof nerth i 
^'^ Ja ymbellhânt. achub? wele, “â'm cerydd *y sych-|«Nah.l4. 
20 Plant dy ddïeppiledd a ddy- | af y môr, gwneuthum “yr afonydd|'z'* 
wedant etto lle y clywech, Cyfyng | yn ddiffaethwch: “eu pysgod aj|'Exo:. 
yw y lle hwn i mi; dod le i mi, fel | ddrewant o eisieu dwfr, ac a fydd- |£Jos.3.1c. 
y preswyliwyf. ant feirw o syched. 
21 Yna y dywedi yn dy galon, | 3PGwisgafy nefoedd â thywyllwch, |, Exot. 10. 
Pwy a genhedlodd y rhai hyn i |a gosodaf sachlïan yn dôiddynt. | 
mi, a mi yn ddïeppil, ac yn unig, | 4 Yr Arglwydd Dpuw a roddes 
yn gaeth, ac ar grwydr? a phwy | i mi dafod y dysgedig, ìi fedru mewn 
a fagodd y rhaì hyn? Wele, myfi | pryd lefaru gair wrth 'y diffygiol: |!Matt”. 
9Neu,pale& adawyd fy hunan; 9o ba le y | deífry fi bob bore, deffry i mi glust| 
vr o«dd | daeth y rhai hyn? i glywed fel y dysgedig. 
rpen.60.4.| 22'"Fel hyn y dywed yr Arglwydd 5 Yr Arglwydd Dpuw a agor- 
— |Dpuw, Wele, cyfodaf fy llaw at y | odd fy nghlust, a minnau ni “ wrth- “oee ti. 
cenhedloedd, a dyrchafaf fy maner | wynebais, ac ni chiliais yn fy ol. PÎil 2. 8. 
at y bobloedd; a dygant dy feibion |. 6 ìFy nghorph a roddais i'r eur-| &c 
*Neu,areu|2 vn g4 mynwes, a dygir dy ferched | wyr, "a'm cernau i'r rhaì a dynnai | grws e. 
ar ysgwyddau. y blew: ni chuddiais fy wynebjmGalr3 
" 93 Brenhinoedd hefyd fydd dy | oddi wrth waradwydd a phoeredd. | 
*Ne |dadmaethod, a'u “brenhinesau dy | 74TO herwydd yr Arglwydd DDUw 
ogesau. |fammaethod; ecrymmant i ti â4 | 2m cymmorth; am hynny nim 
sp. 72.9. |hwynebau tu ar llawr, a *'llyfant | cywilyddir: am hynny " gosodais |"Fze 
Nic TJ |]wch dy draed; a chei wybod mai | fy wyneb fel callestr, a gwn na'm 
:ps.21.22, | myfì 4/7! yr ARGLWYDD: canys 'ni | cywilyddir. 
awi “|chywilyddir y rhai a ddisgwyliant | 8 9 Agos yw yr hwn a'm cyfiawn- |» Rhuf.8 
^91. |wrthyffi. hâ; pwy a ymryson â mi? safwn| 


12 Wele, y rhai hyn a ddeuant 
o bell: ac wele, y rhai accw or 
gogledd, ac or gorllewin; a'r rhaì 
yma o dir Sinim. 


rhai a garcherir yn gyfiawn ? 


12. 


25 Ond fel hyn y dywed yr AR-|«Mau.12 
GLWYDD, Ïê, *carcharorion y cadarn | 4 Hen, 


a ddygir, ac anrhaith y creulawn a 


eaethiwed 





686 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
712. 


3 Heb, f 
meistr 
madl. 


P pen, 51, 8. 


a Ps. 23, â. 


r Ioan 9, 90, 


a Rhuf. 9. 
90, 31, 22, 


b Ps, 102. 
3) 


26. 
Matt.24.95. 
9'Petr 3. 
10. 


COynghor î hyderu ar Grist. 





ynghyd: pwy yw *fy ngwrthwyn- 
ebwr? nesâed attaf. 

9 Wele, yr Arglwydd Dpuw a'm 
cynnorthwya; pwy yw yr hwn a'm 
bwrw yn euog? wele, hwynt oll a 
heneiddiant fel dilledyn; Py gwyf- 
yn a'u hysa hwynt. 

10 Pwy yn eich mysg sydd yn 
ofni yr ARGLWYDD, yn gwrandaw 
ar lais ei was ef, «yn rhodio mewn 
tywyllwch, ac heb lewyrch iddo? 
gobeithied yn enw yr ARGLWYDD, 
ac ymddirieded yn ei Dpuw. 

ll Wele, chwi oll y rhai ydych yn 
cynneu tân, «c yn eich amgylchu 
eich hunain â gwreichion; rhod- 
iwch wrth lewyrch eich tân, ac 
wrth y gwreichion a gynneuasoch. 
rO'm llaw i y bydd hyn i chwi; 
mewn gofid y gorweddwch. 


PENNOD LI. 
1 Cynghor $ hyderu ar Grist, yn ol esampl 


Abraham, 9 o herwydd ei addewidion cys- 
urfawr, & a'i gyfiawn ymwared, 1 a marwol- 
deb dyn. 9 Bod Orist â'i sanctaidd fraich 
yn amddiffyn yr eiddo rhag ofn dyn. W Y 
mae yn cwyno adfyd Jerusalem, 21 ac yn 
addaw ymwared. 


WRANDEWCH arnaf fi, “ddi- 

lynwyr cyfiawnder, y rhai a 
geisiwch yr ARGLWYDD: edrych- 
wch ar y graig y'ch naddwyd, ac 
ar geudod y ffos y'ch cloddiwyd 
o honynt. 

2 Edrychwch ar Abraham eich 
tad, ac ar Sarah a'ch esgorodd: 
canys ei hunan y gelwais ef, ac y 
bendithiais, ac yr amlheais ef. 

3 O herwydd yr ARGLWYDD a 
gysura Sion: efe a gysura ei holl 
anghyfannedd-leoedd hi ; gwna hef- 
yd ei hanialwch hi fel Eden, a'i di- 
ffaethwch fel gardd yr ARGLWYDD: 
ceir ynddi lawenydd a hyfrydwch, 
dïolch, a llais cân. 

4 f Gwrandêwch arnaf, fy mhobl ; 
clust-ymwrandêwch â mi, fy nghen- 
edl: canys cyfraith a â allan oddi 
wrthyf, a, gosodaf fy marn yn oleuni 
pobloedd. 

5 Agos yw fy nghyfiawnder; fy 
iachawdwriaeth a aeth allan, fy 
mreichiau hefyd a farnant y bobl- 
oedd: yr ynysoedd a ddisgwyliant 
wrthyf, ac a ymddiriedant 4m fy 
mraich, 

6 Dyrchefwch eich llygaid tu a'r 
nefoedd, ac edrychwch ar y ddaear 
isod : canys Py nefoedd a ddarfydd- 
ant fel mwg, a'r ddaear a heneiddia 
fel dilledyn, a'i phreswylwyr yr un 
modd a fyddant meirw; ond fy 


ESAIAH, LI. 





iachawdwriaeth i a fydd byth, a'm 
cyfiawnder ni dderfydd. 
7 Y Gwrandêwch arnaf, y rhai a 


: adwaenoch gyfiawnder, y bobl “sydd 


a'm cyfraith yn eu calon : “nac ofn- 
wch waradwydd dynion, ac nac 
arswydwch rhag eu difenwad. 

8 Canys “y pryf a'u bwytty fel dill- 
edyn, a'r gwyfyn a'u hysa fel gwlan: 
eithr fy nghyfiawnder a fydd yn 
dragywydd, am hiachawdwriaeth o 
genhedlaeth i genhedlaeth. 

9 4 Deffro, deffro, gwisg nerth, O 
fraich yr ARGLWYDD; deffro, fel 
yn y dyddiau gynt, yn yr oesoedd 
gynt, Onid ti yw yr hwn a dor- 
raist fRahab, ac a_ archollaist “y 
ddraig * 

10 Onid ti yw ^yr hwn a sychaist 
y môr, dyfroedd y dyfnder mawr? 
yr hwn a wnaethost ddyfnderoedd 
y môr yn ffordd i'r gwaredigion i 
fyned drwodd? 

11 Am hynny 'y dychwel gwaredig- 
Ion yr ARGLWYDD, a hwy a ddeu- 
ant i Sion â chanu, ac â llawenydd 
tragywyddol ar eu pennau: go- 
ddiweddant lawenydd a hyfrydwch ; 
gofid a griddfan a ffy ymaith. 

12 Myfi, myfi, 4w yr hwn a'ch 
diddana chwi: pwy wyt ti, fel :yr 
ofni “ddyn, yr Awn fydd marw; 
a mab dyn, yr Awn a wneir !/fel 
glaswelltyn ? 

13 Ac a anghofi yr ARGLWYDD dy 
Wneuthurwr, "yr hwn a estynodd 
y nefoedd, ac a seiliodd y ddaear? 
ac a ofnaist bob dydd yn wastad 
rhag llid y gorthrymmydd, fel pe 
darparai i ddinystrio? a pha le y 
mae lid y gorthrymmydd ? 

l4 Y carcharor sydd yn brysio i 
gael ei ollwng yn rhydd, fel na 
byddo farw yn y pwll, ac na phallo 
ei fara eí. 

15 Eithr myfi yw yr ARGLWYDD 
dy DDUW, yr hwn "a barthodd y 
môr, pan ruodd ei donnau: ei enw 
yw ARGLWYDD y lluoedd. 

16 9 Gosodais hefyd fy ngeiriau yn 
dy enau, ac ynghysgod fy llaw y'th 
doais, fel y plannwn y nefoedd, ac 
y seiliwn y ddaear, ac y dywedwn 
wrth Sïon, Fy mhobl ydwyt. 

17 4 PDeffro, deffro, cyfod, Je- 
rusalem, yr hon 4a yfaist o law yr 


. c y ì ad 
ARGLWYDD gwppan ei lidiowg- J; 


rwydd ef; yfaist waddod "y cwppan 
erchyll, *e, sugnaist e/. 

18 Nid oes arweinydd iddi o'r holl 
feibion a esgorodd; ac nid oes a 


— 


Y» amddiffyn efe ei eglwys. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
T12. 


c Ps, ôl. ol. 
d Matt. 10. 
28, 





e pen, 50, 9., 


f Ps. 87. 4. 


21. 
pen, 43, 16. 


i pen, 30. 10. 


k Pas. llS, 6. 


1 pen. 40, 6. 
l Petrl.2, 


n Job 26. 12, 
Jer. ôl. 35. 


o Deut. 18, 
18, 
pen, 49, 2, 


P pen. 52, 1. 
a Job 21. 20. 


Ps, 60, 3. 
Zech. 12. 2, 





6sT 


Addewid o ymwared. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
712. 


$ pen, 47. 9. 


2 Heb. 
drylliad. 


& Galar. 2. 
11, 12. 


u Edrych 
ad. 17, 


x Jer. 25. | 
26, 29. 
Zech, 12, y. 

y Ps. 66. li, 
12. 


apen.5ôl.17.|ê 


b pen, 30. 8. 
8 60. 21, 
Dat. Dl 21 


c Ps. 44,12, 
en. 45. 13. | 
ern.15.13.; 


* Gen. 406. 6. 


e 0 YS 96. 
Rhuf.2.24, 


ymaflo yn eì llaw o'r holl feibion 


a fagodd. 

19 * Y ddau beth hyn a ddigwydd- 
asanti tì; pwy a ofidia trosot? din- 
ystr, 7 a distryw; a newyn, a chledd- 
yf: (rwy bwy y'th gysuraf? 

20 *Dy feibion a lewygasant, gor- 
weddant ym mhen pob heol, fel 
tarw gwŷllt mewn magl: llawn yd- 
ynt o lidiowgrwydd yr ARGLWYDD, 
a cherydd dy Dpuw. 

21 1 Am hynny gwrando fi yn 
awr, y druan, ar feddw, “ac nid 
trwy win. 

22 Fel hyn y dywed dy Arglwydd, 
yr ARGLWYDD, ath DpDuUw di, yr 
hwn a ddadleu dros ei bobl, Wele, 
cymmerais o'th Ìaw y cwppan erch- 
yll, sef gwaddod cwppan fy llidiowg- 
rwydd: ni chwanegi ei yfed mwy: 

23 Eithr *rhoddaf ef yn llaw dy 
gystuddwyr; 7y rhaì a ddywedasant 
wrth dy enaid, Gostwng, fel yr elom 
drosot: a thi a osodaist dy gorph 
fel y llawr, ac fel heol i'r rhai a 
elent drosto. 


PENNOD LIL 
1 Orist yn perswadio ei eglwys î gredu eî rad 
brynedigaeth ef, ( î dderbyn gweinidogion yr 
adbrynedigaeth, 9 4 lawenychu yn eî gallu 
hi, 11 ac i'w rhyddhâu eu hunain oddi wrth 
gaethiwed. 19 Y dyrchefir teyrnas Crist. 
EFFRO, deffro, gwisg dy nerth, 
Sïon; gwisg wisgoedd dy ogon- 
iant, sanctaidd ddinas Jerusalem: 
canys Pni ddaw o'th fewn mwy 
ddïenwaededig nac aflan. 

2 Ymysgwyd o'r llwch, cyfod, eis- 
tedd, Jerusalem: ymddattod oddi 
wrth rwymau dy wddf, 4: gaeth- 
ferch Sïon. 

3 Canys fel hyn y dywedodd yr 
ARGLWYDD, “Yn rhad yr ym- 
werthasoch ; ac nid âg arian y'ch 
gwaredir. 

4 Canys fel hyn y dywedodd yr 
Arglwydd Dpuw, Fy mhobl a aeth 
i waered i'r i Aipht yn y dechreuad, 
i ymdaith yno; a'r Assyriaid a'u 
gorthrymmodd yn ddïachos. 

5 Ac yn awr beth sydd yma i mi, 
medd yr ARGLWYDD, pan ddygid fy 
mhobl ymaith yn rhad? eu llywodr- 
aethwyr a wna 4ddynt udo, medd 
yr ARGLWYDD; a phob dydd yn 
wastad * y ceblir fy enw. 

6 Am hynny y caifffy mhobl adnab- 
od îy enw: am hynny y cânt wybod 
y dydd hwnnw, mai myfi yw yr hwn 


Neh. 1.15. sydd yn d ywedyd: wele, myfi ydyw. 


7 Ì Mor weddaidd ar y mynydd- 


688 


ESAIAH, LII. 


oedd yw traed yr hwn sydd yn 
efengylu, yn cyhoeddi heddwch; 
a'r hwn sydd yn mynegi daioni, yn 
cyhoeddi iachawdwriaeth; yn dy- 
wedyd wrth Sïon, 5 Dy Dpuw di 
sydd yn teyrnasu ! 

8 Dy wylwyr a ddyrchafant lef; 
gyd â'r llef y cyd-ganant: canys 
gwelant lyg sad yn llygad, pan ddy- 
chwelo yr ARGLWYDD Sion. 

9 4 Bloeddiwch, cyd-gefiwch, an- 
ialwch Jerusalem: canys yr AR- 
GLWYDD a gysurodd ei bobl, efe a 
waredodd Jerusalem. 

10 Dïosgodd yr ARGLWYDD fraich 
ei sancteiddrwydd y'ngolwg yr holl 
genhedloedd: a holl gyrrau y 
ddaear a welant iachawdwriaeth 
ein Duw ni. 

ll  íCiliwch, ciliwch, ewch allan 
oddi yno, na chyffyrddwch â dim 
halogedig; ewch allan o'i chanol; 
ymlanhêwch, y rhai a ddygwch 
lestri yr ARGLWYDD. 

12 Canys “nid ar frys yr ewch all- 
an, ac nid ar ffô y cerddwch: canys 
yr ARGLWYDD a â o'ch blaen chwi, 
a Duw Israel a'ch casgl chwi. 

13 $ Wele, fy ngwas a “lwydda; 
efe a godir, a ddyrchefir, ac a fydd 
uchel iawn. 

l4 Megis y rhyfeddodd llawer 
wrthyt; mor llygredig. oedd eì 
lwedd yn anad neb, ai brŷd yn 
anad meibion dynion ! 

15 Felly "y taenella efe genhedl- 
oedd lawer; brenhinoedd a'gauant 
eu genau wrtho ef; canys gwel- 
ant yr hyn "ni fynegasid iddynt, a 
deallant yr hyn ni chlywsent. 


PENNOD LIII. 

1 Y prophwyd yn cwyno rhag anghrediniaeth ; 
ac yn esgusodi rhwystr y groes, 4 trwy ddang- 
os y daioni a ddaw o ddioddefaint Orist, 
10 a ffynniant y groes. 

" JD WY a gredodd i'n “hymad- 

rodd? ac i bwy y datguddiwyd 
braich yr. ARGLWYDD ? 

2 Canys 
fel blaguryn, ac fel gwreiddyn o 
dir sych: “nid oes na phrŷd na 
thegwch iddo: pan edrychom arno, 
ni bydd prŷd fel y dymunem ef. 

3 *Dirmygedig yw, a dïystyraf o'r 
a, gwr gofidus, a chynnefin â 
dolur: ac *yr oeddym megis yn 
cuddio &êm hwynebau oddi wrtho: 
dirmygedig oedd, ac ni wnaethom 
gyfrif o hono. 

4 «I Dïau *efe a gymmerth ein gwen- 


did ni, ac a ddug ein doluriau: etto | 17 


Am bregethiad yr efengyl. 








GN os. 2, 
Luc 9. 6. 


2 Cor. 6. YT 
Dat, 1S. 4, 


E Edrych 
Exod. 12, 
33, 99, 


2 Neu, 1:cna 
yn gall, 
pen, 63. 10, 


i Ps, 22. G, is 


n Rhuf. 15. 
2. 


â loan l2. 


Rhuf, 10. 
“(8 


3 Neu, 
hadd ysg î 
eb. 


befe a dŷf oi flaen ef| me 


clywed ? 
bpeon. l1.]l, 


pon. 40.7. 

8 Neu, yr 
oedd megis 
ym cuddio 
eì wyneb 
oddi wrth- 
jm. Heb. 
megis 
cuddio 
wynebau 
eddiwrtho, 
neu oddi 
wrthym, 

e Matt. &. 


JL 2 21. | ARGLWYDD â lwydda yn ei law ef. 





dros y ddaear; felly y tyngais na | 


Llwi | Llwyddiant ygroem ESAIAH, lY. Galwad y Cenhedloedd. | â groes. ESAIAH, LIV. Galwad y Cenhedloedd. 
Cyn |ni ai cyfrifasom ef wedi ei faeddu, | _ 3 Canys ti a dorri — cyn |ni a'i cyfrifasom ef wedi eî faeddu, | 3 Canys ti a dorri allan ar y llaw| Cm | ar y llaw | _ Cyn 
CN ei daro gan DDUW, a'i gystuddio. ddehau ac ar y llaw aswy; ath ad 
12. | 5 Ond efe fa 4 grchollwyd am ein | had a_etifedda y Cenhedloedd, a| _712. 

FRhuf.4.25. camweddau ni, efe a ddrylliwyd dinasoedd anrheithiedig a wnant 
Gar >*|am ein hanwireddau ni: cosped- | yn gyfanneddol. 
boenwyd. |igaeth ein heddwch ni oedd armmo | 4 Nac ofna; canys ni'th gywilydd- 
tj petre. |ef: a “thrwy ei gleisiau ef yr iachâ- ir: ac na'th waradwydder, am na'th 
wyd ni. warthruddir; canys ti a anghofi war- 
6 Nyni oll a grwydrasom fel def- | adwydd dy 'ieuengctid, a gwarth- 
aid ; troisom bawb i'w ffordd ei | rudd dy weddwdod ni chofi mwy- 
5Heb, hun: a'r ARGLWYDD a roddes arno | ach. 
lawer” | ef ein hanwiredd ni i gyd. 5 Canys dy brïod yw yr hwn a'th 
d| 7 Efe aor thrymmwyd, ac efe a | wnaeth; î ARGLWYDD y lluoedd gw |«1ae1 2. 
godarmod eystuddiwyd, ac Pnid agorai ei en- ei enw; dy Waredydd hefyd, Sanct 
00. a 21. 12, au: ifel oen yr arweinid ef i'r | Israel, Duw yr holl ddaear y gel- 
Mael, lladdfa, ac fel y tau dafad o flaen | wir ef, 
'act.s,2: | y rhai ai cneiffai, felly nid agorai | 6 Canys “fel gwraig wrthodedig, cU pens E5 & 
yntau ei enau. chystuddiedig o yspryd, y'th alwodd 
'New a.| 8 O “garchar ac o farn y cymmer- | yr ARGLWYDD, a gwraig ieuengctid, 
wyd ef: a phwy a draetha ei oes | pan oeddit wrthodedig, medd dy 
kDan.9.26. ef? canys Fefe a dorrwyd o dir y | DDuw. 
rhai byw ; rhoddwyd pla arno ef | / 'Dros ennyd fechan y'th adew-|!Psn, 
am gamwedd fy mhobl. ais; ond â mawr drugareddau y'th | 2Ce.4.1T 
9 Ac efe a. wnaeth ei fedd gyd â'r gnsglaf, 
iMat.?. |rhai anwir, a 'chyd â'r cyfoethog | 8 Mewn ychydig sorrïant y cudd- 
m 1 Petr yn ei farwolaeth ; mam na wnaethai | iais fy wyneb oddi wrthyt ennyd 
1Ioan3,5 | gam, ac nad ocdd twyll yn ei enau. | awr; ond â thrugaredd dragy- 
10 * Eithr yr ARGLWYDD a fyn- wyddol y trugarhâf wrthyt, medd 
nai ei ddryllio ef; efe a clwyfodd:: | yr ARGLWYDD dy Waredydd. | 
7New . pan 'osodo efe "ei enaid yn aberth | 9 Canys “/e4 dyfroedd Noah g|5Gen52. 
enaid ef dros bechod, efe a wêl e4 had, efe | mae hyn i mi: canys megis y tyng-| Edrych 
oth. |a estyn câ ddyddiau; ac ewyllys yr | ais nad elai dyfroedd Noah mwy|5 


ll O lafur ei enaid y gwel, ac y 
diwellir: “fy ngwas cyfiawn a 
PRhuf.5. |iawnhâ lawer Ptrwy ei wybodaeth ; 
i'inn21.| canys efe a ddwg eu hanwireddau 

hwynt. 
12 Am hynny y rhannaf iddo vam 
8 a'r mawr- | gy â “llawer, ac efe a ranna yr ys- 
Pr  /pail gyd â'r cedyrn : am iddo dyw- 
allt ei enaid i farwolaeth : ac efe a 
gyfrifwyd gyd â'r troseddwyr; ac 
“efe a ddug bechodau llaweroedd, 


o pen. a^ a 
a 49, 


a HE 12. | 


Ted Da | 


r Luc 23. 31. 
RhufS.21. ac 'a eiriolodd dros y troseddwyr. 
a ot. 
i Ioan 2, 1. PENNOD LIV. 
1 Y prophwyd, er mwyn cysuro y Cenhedloedd, 
yn prophwydo helaethrwydd yr eglwys; â 
eu dïogelwch hwy, 6 a'u sicr ymwared allan 
o gystudd, 11 a'u hadeilad dêg, 15 a'u dî- 
ogel gadwedigaeth. 
*Seph.3.. | a4 “AN, di ammhlantadwy nid es- 
Gal. 4, 27, gorodd; bloeddia ganu, a gor- 


foledda, yr hon nid esgorodd: o 
v1Sam.2.5. herwydd “amlach meibion yr hon 
a adawyd, nar hon y mae gwr 
iddi, medd yr ARGLWYDD. 

9 cHelaetha le dy babell, ac es- 
Gan: gortynnau dy br eswylfeydd : 
nac attal, estyn dy raffau, a sicrhâ 
| dy hoclion, 


e pen. 49. 
1), 20 


Y 


—_—- ——- ——— 


£39 


ddigiwn wrthyt, ac na'th geryddwn. 

10 Canys *y mynyddoedd a giliant, "5462. 
ar bryniau a symmudant: eithr fy 
nhrugaredd ni chilia oddi wrthyt, a. 
chyfammod fy hedd ni syfl, medd. 
yr ARGLWYDD sydd yn trugarhâu 
wrthyt. 

ll H Y druan, helbulus gan dym- 
mestl, y ddigysur, wele, 'mi a osod- '1chron. 
af dy gerrig di â charbuncl, ac a'th | Dai.2l.1s, 

sylfaenaf â 2meim4 saphir, 

12 Gwnaf hefyd dy ffenestri o ris- 
ial, 2th byrth o feini disglaer, a'th 
holl derfynau o gerrig dymunol. 

13 “Dy holl feibion hefyd /ydd- 
ant wedi eu dysgu gan yr AR- 
GLWYDD; a mawr fydd heddwch 
dy feibion. 

14 Mewn cyfiawnder y'th sicrhêir : 
byddi bell oddi wrth orthrymder, 
canys nid ofni; ac oddi wrth ddy- 
chryn, canys ni nesâ attat. 

15 Wele, gan ymgasglu hwy a ym- 
gasglant, a, nid o honof fi: pwy 
bynnag o honot ti a ymgasglo i'th 
erbyn, efe a syrth. 

16 Wele, myfi a greaiìs y gôf, yr 
hwn a chwŷ th y marwor yn fân, ac 





k pen. 11. 9, 
Jer. a1, 31. 
Ioan 6. 45. 
1 Cor.2, 10, 
l Thess. 4. 


l Ioan a 
20, 








Galw pawb * edifarhâu. 


AN a ddefnyddia arf i'w waith; myfi 
ecylch hefyd a greais y dinystrydd i ddis- 


trywio. 

17 $ Ni lwydda un offeryn a lun- 
ier i'th erbyn; a thi a wnei yn euog 
| bob tafod a gyfodo i'th erbyn mewn 
barn. Dyma etifeddiaeth gweision 
|yr ARGLWYDD, a'u cyfiawnder hwy 
sydd oddi wrthyf fi, medd yr AR- 
' GLWYDD. 





PENNOD LV. 

1 Y prophwyd, trwy addewidion o Grist, yn 
galw pawb î gredu, 6 ac â edifarh&u. $ 
Dedwydd lwyddiant y rhaî a gredo. 

O "DEUWCH i'r dyfroedd, bob 

Dat. 2 un y mae syched arno, îe, yr 

oat. 13. | hwn nid oes arian ganddo; Pdeu- 

pat.5.1s. | wch, prynwch, a bwyttêwch; ïe, 

(leuwch, prynwch win a llaeth, heb 

arian, ac heb werth. 

2 Paham y “gweriwch arian am 
yr hyn nid ydyw fara? a'ch llaf- 
ur am yr Ayn nid yw yn digoni? 
gan wrandaw gwrandêwch arnaf 
fi, a bwyttêwch yr hyn sydd dda; 
ac ymhyfryded eich enaid mewn 
brasder. 

3 Gogwyddwch eich clust, a deu- 
wch attaf; cwrandêwch, a bydd 
byw eich enaid: a mi a wnaf gyf- 
ammod tragywyddol â chwi, sef 
“gSam.7. | “sicr drugareddau Dafydd. 
ps.s9.?s.| 4 Wele, rhoddais ef yn dyst i'r 
Act, 13. 94. "9 

bobl, yn flaenor ac yn athraw i'r 
bobloedd. 

5 Wele, cenedl nid adweini a elwi, 
a. chenhedloedd ni'th adwaenai di a 
red attat, er mwyn yr ARGLWYDD 
dy DDUW, ac o herwydd Sanct Is- 
rael: canys efe a'th ogoneddodd. 

6 4 “Ceisiwch yr ARGLWYDD, tra 

y galler ei gael ef; gelwch arno, 
tra fyddo yn agos. 

7 Gadawed y drygionus ei ffordd, 
ar gwr *anwir ei feddyliau ; a dy- 
chweled at yr ARGLWYDD, ac efe 
a gymmer drugaredd arno; ac at 
ein Duw ni, o herwydd efe a _*ar- 
bed yn helaeth. 

8 $ Canys nid fy meddyliau i yw 
eich meddyliau chwi, ac nid eich 
ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd 
yr ARGLWYDD. 

9 Canys /e0 y mae y nefoedd yn 
uwch na'r ddaear, felly uwch yw 
fy ffyrdd i na'ch ffyrdd chwi, a'm 
meddyliau i na'ch meddyliau chwi. 

10 Canys ffel y disgyn y gwlaw 
ar eira Or nefoedd, ac ni ddy- 
chwel yno, eithr dyfrhâ y ddaear, 


ac a wna iddi darddu a thyfu, fel 


â Ioan 4. 14. 
a'i. ol. 
Dat. 21. 6. 

«» Tf 


2 Heb, 
pwyswch. 





d Eph. 2. 
a. 12 


$ mo 


| enwiredd. 


4 Heb, 
«mlhda 
arbed, 


| f Deut, 32, 
2; 


690 


ESAIAH, LV. 


Annog î sancteiddrwydd. 


y rhoddo had i'r hauwr, a_ bara i'r 
bwyttâwr : 

ll Felly y bydd fy ngair, yr hwn 
a ddaw o'm genau: ni ddychwel 
attaf yn wag; eithr efe a wna yr 
hyn a fynnwyf, ac a lwydda ym y 
peth yr anfonais ef o'i blegid. 

12 Canys mewn llawenydd yr ewch 
allan, ac mewn hedd y'ch arwein- 
ir; &y mynyddoedd ar bryniau a 
floeddiant ganu o'ch blaen, a “holl 
goed y maes a gurant ddwylaw. 

13 í Yn lle “ drain y cyfyd ffynnid- 
wydd, yn lle mïeri y cyfyd myrt- 
wydd: a Ayn fydd i'r ARGLWYDD 
yn enw, ac yn arwydd tragywyddol 
yr hwn ni thorrir ymaith, 


PENNOD LVI. 

1 Y prophwyd yn annog î sancteiddrwydd ; 9 
ac yn addaw y bydd sancteiddïad yu gy- 
redinol, heb dderbyn wyneb neb. 9 Y mae 
efe yn rhoi anghlod â'r gwylwyr deilUion. 

EL hyn y dywed yr ARGLWYDD, 

Cedwch farn, a gwnewch gyf- 
iawnder: * canys fy iachawdwriaeth 
sydd ar ddyfod, a'm cyfiawnder ar 
ymddangos. 

2 Gwyn ei fyd y dyn a wnelo hyn, 
a mab y dyn a ymaflo ynddo; gan 
gadw y Sabbath heb ei halogi, a 
chadw ei law rhag gwneuthur dim 
drwg. 

3 | Ac na lefared Py dïeithr-fab, yr j> Edrych 
hwn a lynodd wrth yr ARGLWYDD,| 1,245 
gan ddywedyd, Yr ARGLWYDD gan 
ddidoli a'm didolodd oddi wrth ei 
bobl; ac na ddyweded y disbadd- 
edig, Wele fi yn bren crin. 

4 Canys fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD wrth y rhai disbaddedig, y 
rhai a gadwant fy Sabbathau, ac a 
ddewisant yr hyn a ewyllysiwyf, ac 
a ymaflant yn fy nghyfammod i; 

5 I6, rhoddaf iddynt yn fy nhŷ, ac 
o fewn fy magwyrydd, le ac enw 
gwell na meibion ac na merched: 
rhoddaf iddynt enw tragywyddol, 
yr hwn ni thorrir ymaith. 

6 A'r meibion dïeithr, y rhai a lyn- 
ant wrth yr ARGLWYDD, gan ei was- 
anaethu ef, a chan garu enw yr AR- 
GLWYDD, i fod yn weision iddo ef, 
pob un a gadwo y Sabbath heb ei hal- 
ogi, ac a ymafílo yn fy nghyfammod ; 

7 “Dygaf hwythau hefyd i fynydd |cpcn.2.2 
fy sancteiddrwydd, a llawenychaf 
hwynt yn “nhŷ fy ngweddi: eu |f; 
poeth-offrymmau hefyd a'u hebyrth | * 
Jyddan6 gymmeradwy ar fy allor : |“ uatt.2. 
canys “fy nhŷ i a elwir yn dŷ | Mweu 
gweddi i'r holl bobloedd. Luc 19, 46. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
AO 


E Pa. 96. 12, 
a 98. $. 
pen, 05. 1, 

h ] Chron. 
16. 33. 


i pen. 41, 19, 
x Mio, 7. 4. 


2 Matt. 3. 2, 
a4.l7. 
Rhaut. 13, 
11, 12, 


Am farwolaeth y cyfiawn. 


Eph. 2, 14, 
15 


$ Heb. at ei 
gasgledig- 
ion ef. 


4 Neu, yn 
breudd- 


wydio, 


£ Diar. 29, 
pen. 22, 13, 


9 gweljau. 
6 Neu, ger 


€i fron ef. 


7 Neu, 
yn mhlith 


c 2 Bren. 
16 


e T2zec. 16. 
16, 25. 


$ Neu, a'$ 





& Medd yr Arglwydd Dpuw, yr 
hwn a gasgl wasgaredigion Israel, 
e Etto mi a gasglaf eraill atto ef, *gyd 
âr rhai sydd wedi eu casglu atto. 

9 4 Pob bwystfil y maes, deuwch 
i ddifa, a phob bwystfil yn y coed. 

]0 Deillion,gw ei wyliedyddion: 
ni wyddant hwy oll dd4m, cwn 
mudion ydynt hwy oll, heb fedru 
cyfarth; *yn cysgu, yn gorwedd, 
ac yn caru hepian. 

ll I6, cwn gwangeus ydymt, 'ni 
chydnabyddant â'u digon, a bugeil- 
iaid ydyn ni fedrant ddeall; wyn- 
ebant oll at eu ffordd eu hun, pob 
un at ei elw ei hun *o'i gwrr. 

12 Deuwch, meddant, cyrchaf win, 
ac ymlanwn o ddïod gref; a “bydd 
y fory megis heddyw, 4 mwy o 
lawer iawn. 


PENNOD LVII. 

1 Bendigedig farwolaeth y cyfiawn. 9 Duw yn 
argyhoeddi yr Iuddewon, am ew pullein- 
iaidd ddelw-addoliaeth ; 19 yn rhoi addew- 
idion efengylaidd î'r edifeiriol. 

“WN YARFU am y cyfiawn, ac ni 

esyd neb at & galon; a'r gwŷr 
2trugarog a gymmerir ymaith, Pheb 


, Íneb yn deall mai *o flaen drygfyd 


y cymmerir y cyfiawn ymaith, 

2 Hfea â *i dangnefedd: hwy 
a, 0rphwysant yn eu ? hystafelloedd, 
sef pob un a rodia “yn ei uniondeb. 

3 4 Nesêwch yma, meibion yr hud- 
oles, had y godinebus a'r buttain. 

4 Yn erbyn pwy yr ymddigrifwch? 
yn erbyn pwy y lledwch safn, ac yr 
estynwch dafod? onid meibion cam- 
wedd a had ffalsedd ydych chwi? 

5 Y rhai a ymwresogwch "âg ei- 
lunod “dan bob pren deiliog, * gan 
ladd y plant yn y glynnoedd dan 


'; |sromlechydd y creigiau. 


6 Y nghabol-feini yr afon y mae 


'|dyran; hwynt-hwy yw dy gwttws: 


ìddynt hwy hefyd y tywelltaist 
ddïod-offrwm, ac yr offrymmaist 
fwyd-offrwm. Ai yn y rhai hyn yr 
ymgysurwn 

7 *Ar fynydd uchel a dyrchafedig 
y gosodaist dy wely: dringaist hef- 
yd yno i aberthu aberth. 

8 Y'nghîl y drysau hefyd a'r pyst 


.| y gosodaist dy goffadwriaeth: canys 
h.. Iymddinoethaist 2 arall heb fy llaw 


i,a dringaist; helaethaist dy wely, 
ac *a, wnaethost ammod rhyngot â 


(hwynt; fti a hoffaist eu gorweddle 


hwynt pa le bynnag y gwelaist. 
9 sCyfeiriaist hefyd at y brenhin âg 


1e.| ennaint, ac amlheaist dy bêr-arogl- 





(91 


ESAIAH, LVII. 





au: anfonaist hefyd dy genhadau i 
bell, ac ymostyngaist hyd uffern. 

10 Ym maint dy ffordd yr ym- 
flinaist; ac ni ddywedaist, Nid oes 
obaith: cefaist fywyd dy law; am 
hynny ni chlefychaist. 


ll "Pwy hefyd a arswydaist ac a*r 


ofnaist, fel y dywedaist gelwydd, 
ac na chofiaist fi, ac nad ystyriaist 
yn dy galon? oni thewais i â sôn 
er ys talm, a thithau heb fy ofni? 

12 Myfi a fynegaf dy gyfiawnder, 
a'th weithredoedd; canys ni wnant 
ì íì lês. 

13 $ Pan waeddech, gwareded dy 
gynnulleidfaoedd di: eithr y gwynt 
a'u dwg hwynt ymaith oll; oferedd 
vu cymmer Awynt: ond yr hwn a 
obeithia ynof fi a etifedda y tir, ac 
a feddianna fynydd fy sancteidd- 
rwydd, 

14 Ac efe a ddywed, !Palmentwch, 
palmentwch, parottôwch y ffordd, 
cyfodwch y rhwystr o ffordd fy 
mhobl, 

15 Canys fel hyn y dywed y Gor- 
uchel a'r dyrchafedig, yr hwn a bres- 
wylia dragywyddoldeb, ac E4 mae ei 
cnw yn Sanctaidd, Y coruchelder 
a'r cyssegr a breswyliaf ; a 'chyd â'r 
cystuddiedig a'r isel o yspryd, "i 
fywhâu y rhai isel o yspryd, ac i 
fywhâu calon y rhai cystuddiedig. 

16 Canys "nid byth yr ymrysonaf, 
ac nid yn dragywydd y digiaf: o 
herwydd yr yspryd a ballai o'm 
blaen i, a'r eneidiau “a wneuthum i. 

l7 Am anwiredd ei gybydd-dod 
ef y digiais, ac y tarewais ef: P ym- 
guddiais, a digiais, ac efe a aeth 
rhagddo yn “gildynnus ar hyd 
ffordd ei galon. 

l8 Ei ffyrdd a welais, a mi a'i 
hiachâf ef: tywysaf ef hefyd, ac ad- 
feraf gysur iddo, ac i'w alarwyr. 

l9 Myfi sydd yn creu ffrwyth y 


gwefusau; “Heddwch, heddwch, i 


bell, ac i agos, medd yr ARGLWYDD: 
a mi aii hiachâf ef. 

20 Ond y rhai anwir sydd fel y 
môr yn dygyfor, pan na allo fod 
yn llonydd, yr hwn y mae ei ddyfr- 
oedd yn bwrw allan dom a llaid. 

21 'Ni bydd heddwch, medd fy 
NUw, i'r rhai annuwiol. 


PENNOD LVIII. 
1 Y prophwyd, wedî eì yrru i argyhoeddi rhag- 
rith, 9 yn dangos beth yw ympryd ffuantus, 
a gwîr ympryd, $ yn dangos pa addewidion 
sydel ddyledus am dduwioldeb, 19 ac am 
gadw y Sabbath. 





COeryddu y bobl. 


í pen. 40, 9. 
& 62. 10, 


Ek Job 6. 10. 


1 Ps, ô4. 18. 


pên. 6L. I 


n Ps, 103. 9. 
Mic. 7. 18. 


o Num. 16. 
22. 

Job 34. 14. 
Heh 12 

P pen. 45. 
15. 


Z Neu, 
drofuus. 


g Eph.2.17. 


E pen. 4.22, 





Am ympryd fwantus. 








nia LEF.A â'th geg, nac arbed ; dyrch- 

Cylch _4 afa dy lais fel udgorn, a myn- 

6S. |ega im pobl eu camwedd, a'u 
pechodau i dŷ Jacob. 

2 Etto beunydd y'm ceisiant, ac a 
ewyllysiant wybod fy ffyrdd, fel cen- 
edl a wnelai gyfiawnder, ac ni wrth- 

odai farnedigaeth ei Duw: gofyn- 
ant i mi farnedigaethau cyfiawnder, 
 ewyllysiant nesâu at Dpuw. 

3 4 Paham, meddant, yr ympryd- 

«ref.16. |iasom, ac nis gwelaist? *y cystudd- 

a5 |iasom ein henaid, ac nis gwybuost? 
Wele, yn y dydd yr ymprydioch yr 
| ydych yn cael gwŷnfyd, ac yn myn- 

PNeu y. 'nu Zeich holl ddyledion. 

gofdioen | 4 Wele, ìi ymryson a chynnen yr 

hun |ymprydiwch, ac i daro â dwrn an- 

Hetias | wiredd: *nac ymprydiwch fel y dydd 


*Ney nid haw, i beri clywed eich llais yn yr 
ymprydio. | uchelder, i 

WU dyma yr ympryd a ddewis- 
Neu, _ |ais? *dydd i ddyn i gystuddio ei en- 
oue aid? ai crymmu ei ben fel brwynen 
enaid &ros, ydyw, a “thaenu sachlïan a lludw 
nh? dano? ai hyn a elwi yn ympryd, ac 
Daun.9.3. yn ddiwrnod cymmeradwy gan yr 
ARGLWYDD? 

6 Onid dyma yr ympryd a ddew- 
isais? dattod rhwymau anwiredd, 
5He». _|tynnu ymaith feichiau * trymion, a 
“fer 94.9. | î gollwng y rhai “gorthrymmedig yn 
rhyddion, a thorri o honoch bob iau? 

7 * Onid torri dy fara i'r newynog, 
a dwyn o honot y " crwydraid i dŷ? 
'ceu ir phan welych y noeth, ei ddilladu; 
rNeh.5.5. ac nad ymguddiech oddi wrth 'dy 
gnawd dy hun? 
sJobuu.| 8 8Yna y tyrr dy oleuni allan fel y 
| wawr, a'th iechyd a dardda yn fuan: 
a'th gyfiawnder a â o'th flaen; " go- 
' goniant yr ARGLWYDD a'th “ddilyn. 

9 Yna y gelwi, ar ARGLWYDD a 
ettyb ; y gwaeddi, ac efe a ddywed, 
Wele fi. Os bwri o'th fysg yr iau, 
estyn bys, a dywedyd oferedd ; 

10 Os tynni allan dy enaid i'r 
newynog, a diwallu yr enaid cys- 
tuddiedig: yna dy oleuni a gyfyd 
mewn tywyllwch, a'th dywyllwch 
Jydd fel hanner dydd: 

11 A'r ARGLWYDD ath arwain yn 
wastad, ac a ddiwalla dy enaid ar 
sychder, ac a wna dy esgyrn yn freis- 
ion: a thi a fyddi fel gardd wedi ei 
dyfrhâu, ac megis ffynnon ddwfr, yr 
hon ni ? phalla ei dyfroedd. 

12 A'r rhai a fyddant o honot 
tì 'a adeiladant yr hen ddiffaeth- 
leoedd; ti a gyfodi sylfeini llawer 
cenhedlaeth: a thi a elwir yn Gau- 








6 Heb. 
drylliedig. 
* Ezec. 1S. 


T, 16. 
Mat. 25. 30. 





h Exod. 14. 
19 


8 Heb. 
gasgl. 





9 Heb. 
thwylla. 





í pen. 6l. 4. 





692 





ESAIAH, LVIII. 


—_cke.  FFŴŴ/. /,,/5^/P5,AÂ^ôÂA,,,,,,,,,_ŴŴ.._Î^^^_ ____— ._ .  __ .______———— —  — ———————  — ——— —— —— ^r 





wr yr adwy, yn Gyweiriwr llwybrau 
i gyfanneddu ynddynt. | 

13 W O throi dy droed oddi wrth 
y Sabbath, eb wneuthur dy ewyllys 
ar fynydd sanctaidd; a galw y Sab- 
bath yn hyfrydwch, sanct yr AR- 
GLWYDD yn ogoneddus; aii anrhy- 
deddu ef, heb wneuthur dy ffyrdd dy 
hun, heb geisio dy ewyllys dy hun, 
na dywedyd dy eiriau dy hun: 

14 Yna yr ymhyfrydi yn yr AR- 
GLWYDD, ac mi a wnaf i ti “ farch- 
ogaeth ar uchelfeydd y ddacar, ac 


Ysgeler naturiaeth pechod. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
698, 





k Deut. 32. 
Jl 


ath borthaf âg etifeddiaeth Jacob]. 


dy dad: canys genau yr ARGLWYDD 
a'e llefarodd. 


PENNOD LIX. 


1 Ysgeler naturiaeth pechod, 9 Pechodau yr 
Iuddewon. 9 Am bechod y daw aflwydd. 
16 O Dduw yn unig y mae iachawdwriaeth. 
20 Cyfammod y Prynwr. 

ELE, *ni fyrhâwyd llaw yr 

ARGLWYDD, fel na allo 
achub; ac ni thrymhaodd ei glust 
ef, fel na allo glywed: 

2 Eithr eich anwireddau chwi a 
ysgarodd rhyngoch chwi a'ch Duw, 
a'ch pechodau a “guddiasant ei wyn- 
eb oddi wrthych, fel na chlywo. 

3 Canys Peich dwylaw a halogwyd 
â gwaed, a'ch bysedd â chamwedd : 
eich gwefusau a draethasant gel- 
wydd, eich tafod a fyfyriodd an- 
wiredd. 

4 Nid oes a alwo am gyfiawnder, 
nac a ddadleu dros y gwirionedd: 
y maent yn gobeithio mewn gwag- 
edd, ac yn dywedyd celwydd ; “yn 
beichiogi ar flinder, ac yn esgor ar 
anwiredd, 

5 Wyau *asp a ddodwasant, a 
gweoedd y pryíf-coppyn a weant: 
yr hwn a fwytty o'u hwyau a fydd 
marw, a'r hwn a *sathrer a dyrr 
allan yn wiber. 

6 “Eu gweoedd hwy ni byddant yn 
wisgoedd, ac nid ymddilladant â'u 
gweithredoedd: eu gweithredoedd 
ydynt weithredoedd anwiredd, a 
Me trawsder sydd yn eu dwy- 
aw. 

7 *Eu traed a redant i ddrygioni, a 
hwy a frysiant i dywallt gwaed gwir- 
ion: eu meddyliau sydd feddyliau 
anwir; distryw a *dinystr sydd ar 
eu ffyrdd hwynt. 

8 Ffordd heddwch nid adwaen- 
ant; ac nid oes “gyfiawnder yn 
eu llwybrau: gwnaethant iddynt 
lwybrau ceimion: pwy bynnag a 
rodio yno, nid edwyn heddwch. 


a Num. 11, 
o 
pen, 50, 2, 































2 Neu, 
wnaeth 
ìddo gudd- 
10, 


b pen. 1.15, 


c Job 15. 35, 
Ps.7. 14, 


$ Neu, 
nadroedd, 


4 Neu, 
daeneller 
gydd fel 
pe torrai 
allan 
wiber, 

â Job $, 14, 
15. 


e Diar. 1, 16. 
Ithuf. 9. 15, 


5 Heb, 
thorriad, 


6 Neu, barn. 





Tachawdwriaeth o Dduw. 


9 Am hynny y ciliodd barned- 
igaeth oddi wrthym, ac ni'n goddiw- 
eddodd cyfiawnder: disgwyliasom 
am oleuni, ac wele dywyllwch ; am 
ddisgleirdeb, ac yn y fagddu yr yd- 
ym yn rhodio. 
mn: 10 f Palfalasom fel deillion â'r par- 
Job5.14, ' ed, ïe, fel r/1a4 heb lygaid y palfal- 

— Jasom: tramgwyddasom ar hanner 
dydd fel y cyfnos; oeddem mewn lle- 
oedd anghyfannedd fel rhai meirw. 

11 Nyni oll a ruasom fel eirth, a 
.£chan riddfan y griddfanasom fel col- 
ommennod: disgwyliasom am farn, 
ac nid oes dim: : am iachawdwriaeth, 
4c ymbellhaodd oddi wrthym. 

12 Canys amlhaodd ein camweddau 
ger dy fron, a thystiolaethodd ein 
| pechodau i'n herbyn: o herwydd 
ein camweddau sydd gyd â ni; a'n 
hanwireddau, ni a'u hadwaenom : 


Cyn 
CRIST 
13 Camweddu, a dywedyd celwydd 


Cylch 


(OS. 


f Deut. 28. | 
“cC 








£ pen.38, 14. 





yn erbyn yr ARGLWYDD, a chilio 
oddi ar ol ein Duw, dywedyd 
trawsder ac anufudd-dod, myfyrio 
a thraethu o'r galon eiriau gau. 

14 Barn hefyd a drôed yn ei hol, 
a chyfiawnder a safodd o hirbell: 
canys gwirionedd a gwympodd yn 
yr heol, ac uniondeb ni all ddyfod 
1 mewn. 

15 Iê, gwirionedd sydd yn pallu, a'r 
hwn sydd yn cilio oddi wrth ddryg- 


'Newe ioni "a'i gwna ei hun yn yspail: a 
gwyd. | gwelodd yr ARGLWYDD ÂAyn, a drwg 
oedd yn ei olwg nad oedd barn. 
hpen.63.5.. 16 4 “Gwelodd hefyd nad oedd 
i Marc6.6. | gwr, a 'rhyfeddodd nad oedd eir- 
xps.98.1. lolwr: “am hynny ei fraich a'i 
hachubodd, a'i gyfiawnder ei hun 
a'i cynhaliodd. 
'Erhb.614,| ]7!Oanys efe a wisgodd gyfiawn- 
lThes.5| der fel llurig, a helm iachawdwr- 
| iaeth am ei ben; ac a wisgodd 
wisgoedd dïal yn ddillad; ïe, gwisg- 
odd zêl fel cochl. 
sn | 18 "Yn ol y *gweithredoedd, ïe, yn 
edigaethau. | e4 hol hwynt, y tâl efe, llid i'w wrth- 
wynebwyr, taledigaeth i'w elynion ; 
taledigaeth i'r ynysoedd a, dâl efe. 
"LT'| 19 “Felly yr ofnant enw yr AR- 


GLWYDD O'r gorllewin, a'i ogoniant 
ef o godiad haul. Pan ddelo y 
oDat.12.15.| gelyn ìi mewn “fel afon, Yspryd yr 


9 Neu 
“ gyfu d 


ARGLWYDD 9 a'i hymlid ef ymaith. 
fanrynel| 20 JT Ac i Sion y daw y P Gwared- 
p Tthuf, M1. | ydd, ac i'r rhai a droant oddt wrth 
i anwiredd yn Jacob, medd yr AR- 
GLWYDD. 

21 A minnau, dyma fy nghyfam- 
mod â hwynt, medd yr ARGLWYDD: 








63 


ESAIAH, LX. 


Gogoniant yr eglwys. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
698. 


Fy yspryd yr hwn sydd amat, a'm 
geiriau y rhai a osodais yn dy enau, 
ni chiliant o'th enau, nac o enau dy 
had, nac o enau had dy had, medd 
yr ARGLWYDD, o hyn allan byth. 


PENNOD LX. 


1 Gogoniant yr eglwys pan ddelo y cenhedloedd, 
yn dra aml alli; 15 a'r bendithion mawr a 
fydd ar ol ychydig gystudd. 


YFOD, llewyrcha; canys daeth 
dy oleuni, *a chyfododd gogon- 
iant yr ARGLWYDD arnat. 

2 Canys wele, tywyllwch a or- 
chuddia y ddaear, ar fagddu y 
bobloedd: ond arnat tì y cyfyd yr 
ARGLWYDD, ai ogoniant a welir 
arnat. 

3 POCenhedloedd hefyd a rodiant 
at dy oleuni, a brenhinoedd at 
ddisgleirdeb dy gyfodiad. 

4 “Cyfod dy lygaid oddi amgylch, |*pen.4.15, 
ac edrych ; ymgasglasant oll, daeth- | a6. 11, 
ant attat: dy feibion a ddeuant o| '“ 
bell, ath ferched a fegir wrth dy 
ystlys. 

5 Yna y cei weled, ac * yr ymddis- 
gleiri; dy galon hefyd a ofna, ac a 
helaethir ; am droi attat * 2 lïosowg- 
rwydd y môr, golud y cenhedloedd 
a ddaw attat ti.. 

6 Llïaws y camelod a'th orchudd- 
iant, sef cyflym gamelod Midian ac 
Ephah; hwynt oll o Seba a ddeu- 
ant; e€aur a thus a ddygant; a|*mcn cr 
moliant yr ARGLWYDD a fynegant. 

7 Holl ddefaid Cedar a ymgasglant 
attat ti, hyrddod Nebaioth a'th was- 
anaethant: hwy a ddeuant i fynu 
yn gymmeradwy ar fy allor, a mi a 
anrhydeddaf dŷ fy ngogoniant. 

8 Pwy gyw y rhai hyn a ehedant 
fel cwmmwl, ac fel colommennod :; 
i'w ffenestri? 

9 Yn ddïau yr ynysoedd a'm dis- 
gwyliant, a llongau Tarsis yn * ben- 
naf, fi ddwyn dy feibion o bell, eu 
harian Aefyd a'u haur gyd â hwynt, 
5i enw yr ARGLWYDD dy DDUW, ac |êJe.3.1T. 
i Sanct Israel, am iddo dy ogon-| 
eddu di. 

10 A ^bmeibion diïeithr a adeilad- |M Zecb.6 
ant dy furiau, a'u brenhinoedd a'th 
wasanaethant; canys yn fy nic y'th 
darewais, ac o'm hewyllys da fy hun 
y tosturiais wrthyt. | 

11 Am hynny idy byrth a fydd- !P*t2.2. 
ant yn agored yn wastad, ni cheuir 
hwynt na dydd na nos, i gytwyn!| 
attat olud y cenhedloedd, fel y dyg-. 
er eu brenhinoedd hwynt hefyd. ,., 

12 Canys Fy genedl ar deyrnas | Y 


& Mal. 4. 2, 


b Dat, 21. 
â. 


2 Neu, 7 
lUifeiri. 


3 Neu, 


dwricf. 
d Rhuf, 11, 
20. 


î gyntaf. 
f Gal. 4. 26. 








| Llwyddiant yr eglwys. 





Cyn 
CN ar cenhedloedd hynny a lwyr ddin- 
698. _ | ystrir. 
ipen.35.2.| 13 Gogoniant Libanus a ddaw ai- 
*4.^ tab, y ffynnidwydd, ffawydd, a box 
' ynghyd, i harddu lle fy nghyssegr; 
m Eiry. harddaf hefyd "le fy nhraed. 
2" | l4 A meibion dy gystuddwyr "a 





no. ddeuant attab yn ostyngedig: a'r 
“2 ae Thai oll a'th ddiïystyrasant a ym- 
| osiyngant wrth wadnau dy draed, 
| ac ath alwant yn Ddinas yr AR- 
GLWYDD, yn Sïon Sanct Israel. 
| 15 Lle y buost yn wrthodedig, ac 
'yn gas, ac heb gynniweirydd t7v0t, 
gwnaf di yn ardderchowgrwydd 
tragywyddol, ac yn llawenydd i'r 
holl genhedlaethau. 
“pem.4?. | 16 9Sugni hefyd laeth y cenhedl- 
a66.11,12. 0edd, ïe, bronnau brenhinoedd a 
Ppen.43.3. sugnli; a chei wybod mai Pmyfì yr 


ARGLWYDD jw dy Achubydd, a'th 
Waredydd yw cadarn Dduw Jacob. 
17 Yn lle pres y dygaf aur, ac yn 
lle haiarn y dygaf arian, ac yn lle 
| coed, bres, ac yn lle cerrig, haiarn ; 





na gwnaf dy swyddogion yn hedd- 

' ychol, a'th drethwyr yn gyfiawn. , 

| 18 Ni chlywir mwy sôn am drais 

yn dy wlad, 2a distryw na dinystr 
apen.?6.1. yn dy derfynau: eithr ti a elwi «dy 

fagwyrydd yn Iachawdwriaeth, a'th 
byrth yn Foliant. 

19 *Ni bydd yr haul i ti mwyach yn 
oleuni y dydd, a'r lleuad ni oleua yn 
llewyrch i ti: eithr yr ARGLWYDD 
fydd i ti yn oleuni tragywyddol, 
"Zech.2.5. "a'th DDUW yn ogoniant I tl. 

20 Ni fachluda dy haul mwyach, 
a'th leuad ni phalla: o herwydd yr 
| ARGLWYDD fydd i ti yn oleuni tra- 
' gywyddol, a dyddiau dy alar a ddar- 

ddant. 

tpen.52.1.| 9] *Dy bobl hefyd fyddant gyf- 
ups 37.11, iawn oll: “etifeddant y tir byth, sef 
Matt. 5. 5. | * blaguryn fy mhlanhigion, 7 gwaith 
' nn 0i.* fy nwylaw, fel y'm gocgonedder. 

Ia 22 Y bychan a fydd yn fil, ar gwael 
yn genedl gref. Myfi yr ARGLWYDD 
a brysuraf hynny yn ei amser. 

PENNOD LXI. 

l Swydd Crist, 4 Parodrwydd a bendithion 
y fj yddloniaid. 
Wy DYD yr ARGLWYDD DDUW 

.E. sydd arnaf; o herwydd yr An- 
| GLWYDD a'm henneiniodd i efeng- 

ylu â'r rhai llariaidd; efe a'm han- 
>rse 47.3. fonodd Pi rwymo y rhai ysig eu 
o'pen. 42,71, Calon, i gyhoeddi crhyddid i'r caeth- 
ion, ac agoriad carchar i'r rhaî 
sydd yn rhwym; 








r Dat. 21. 
23..a72 


O. â Jd. UO. 





7 pen. 29, 
25.a4.ll. 





aLuc4.1S.| 
| 





ni'th wasanaetho di, a ddifethir; 


ESAIAH, LXI. 


—E———— —  ————— —— .  ... rl . .Ìu i on 
——--__—_ —c --  ____me 


| | 


694 


2 I gyhoeddi blwyddyn gymmer- 


adwy yr ARGLWYDD, a dydd dial 
ein DUw ni; i gysuro pob galarus; 

3 I osod i alarwyr Sïon, ac *i roddi 
iddynt ogoniant yn lle lludw, olew 
llawenydd yn lle galar, gwisg mol- 
iant yn lle yspryd cystuddiedig ; fel 
y gelwid hwynt yn Brennau cyfiawn- 
ler, *yn Blanhigyn yr ARGLWYDD, 
fel y gogonedder ef. 

4 * SAdeiladant hefyd yr hen 
ddiffaethfa, cyfodant yr anghyfan- 
neddfa gynt, ac adnewyddant ddin- 
asoedd diffaeth, ac anghyfannedd- 
dra llawer oes. 

5 A dïeithriaid a safant ac a borth- 
ant eich praidd, a meibion dïeithr 
Jydd arddwyr a gwinllanwyr i chwi. 

6 Chwithau a elwir yn Offeiriaid 
iT ARGLWYDD: Gweinidogion ein 
Duw ni, meddir wrthych; !golud 
y cenhedloedd a fwynhêwch, ac 
yn eu gogoniant hwy yr ymddyrch- 
eiwch, 

7 W Yn lle eich cywilydd “y cewch 
ddau-ddyblyg; ac ym He gwarad- 
wydd hwy a lawenychant yn eu 
rhan: am hynny yn y tir y medd- 
iannant ?042 ddwbl; llawenydd 
tragywyddol fydd iddynt. 

8 Canys myli yr ARGLWYDD â 
hoffaf gyfiawnder ; ' yr wyf yn casâu 
trais yn boeth-ofírwm, ac a_gyfar- 
wyddaf eu gwaith mewn gwirion- 
edd, ac a wnaf â hwynt gyfammod 
tragywyddol. 

9 Eu had hwynt hefyd a adweinir 
ym mysg y cenhedloedd, a'u hiliog- 
aeth hwynt ynghanol y bobl: y 
rhai 2u gwelant au hadwaenant, 
mai hwynt-hwy yw yr had a fen- 
dithiodd yr ARGLWYDD. 

10 Gan lawenychu y llawenychaf 
yn yr ARGLWYDD, fy enaid a orfol- 
edda yn fy NUw: canys gwisg- 
odd fi â gwisgoedd iachawdwriaeth, 
gwisgodd fi â mantell cyfiawnder; 
megis y mae prïod-fab “yn 4mwisgo 
â harddwisg, ac fel yr 4ymdrwsia 
prïod-ferch â'i thlysau. 

ll Canys megis y gwna y ddaear 
i'w gwellt dyfu, ac fel y gwna gardd 
i'w hadau egino, felly y gwna yr Ar- 
glwydd IOR i gyfiawnder a moliant 


darddu ger bron yr holl genhedl- 


oedd, 


PENNOD LXIII. 


1 Awyddus chwant y prophwyd ŷ gadarnhâu yr 
eglwys yn addewidion Duw. 5 Dyledswydd 
y gweinidogion wrth bregethu yr efengyl, 10 
a pharotiôi y bobl i'w derbyn. 


I 


Bendithion y jŷ yddloniaid. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
698. 





d Matt. 5. 4, 
e Ps. 30,11. 


f pen. 60, Z1. 


£ pen. 58, 
12. 


b] Potr 2. 
5 9, 


1pen.l.ll, 
1o. 


m Ps. 132, 
9, 16. 


2 Heb. yn 
ymharddu 
Jel oj eir- 
iad, 





Addewidion i'r eglwys. 





R mwyn Sïon ni thawaf, ac er 
mwyn Jerusalem ni ostegaf, 


hyd onid elo ei chyfiawnder hi 


b Zech, 9, 
16. 


c Hos. 1. 10, 
lPetr2.10, 


â pcn, 6 
Os îe 


2 Sef, Ymae 


fy ewyllys 
arni. 


3 Sef, 
Prïodol. 


e pen. 65, 
MO 


f Fzec. 3, 
Wyt on (Ic 


4 Neu, 
gofiadur- 
iaid yr 
Arglwydd. 


| 5lIeb. Os 

| rhoddaf. 
£ Deut. 23. 

| ôl, &c. 

' Jer.ô. 17. 


| 


bh Eidrych 
UD, eut, 12. 


a 14. 26, 


NO, 11, 14. 


' I pen, 40. 3. 
| ab7.14. 


k Zech. 9, 9, 
Matt.21, 5, 
loan l2,15, 


; Ì pen. 40, 10, 
| ae 


6 Ileb, 
daliad, 





allan fel disgleirdeb, a'i hiachawd- 
wriaeth hi fel lamp yn llosgi. 

2 A'r cenhedloedd a welant dy 
gyfiawnder, a'r holl frenhinoedd dy 
ogoniant: yna *y gelwir arnat enw 
newydd, yr hwn a enwa genau yr 
ARGLWYDD. 

3 Byddi hefyd Pyn goron gogon- 
iant yn llaw yr ARGLWYDD, ac 
yn dalaith frenhinol yn llaw dy 
DpuUw. 

4 “Ni ddywedir am danat mwy, 
4Gwrthodedig; am dy dir hefyd 
ni ddywedir mwy, Anghyfannedd : 
eithr ti a elwir “Hephsibah; a'th 
dir, Beulah: canys y mae yr AR- 
GLWYDD yn dy hoílîì, a'th dir a 
brïodir. 

5 Canys /c y prïoda gwr ieuangc 
forwyn, y prïoda dy feibion dydi; 
ac â llawenydd prïod-fab am brïod- 
ferch, * y llawenycha dy Dpuw o'th 
blegid di. 

6 “Ar dy furiau di, Jerusalem, y 
gosodais geidwaid, y rAai ni thaw- 
ant ddydd na nos yn wastad: y rhai 
ydych * yn cofio yr ARGLWYDD, na 
ddistêwch, 

7 Ac na adêwch ddistawrwydd 
iddo, hyd oni sicrhao, ac hyd oni 
osodo Jerusalem yn foliant ar y 
ddaear. 

8 Tyngodd yr ARGLWYDD i'w dde- 
heulaw, ac i'w fraich nerthol, * Yn 


 ddïau ni “roddaf dy ŷd mwyach yn 


ymborth i'th elynion; a meibion 
dïeithr nid yfant dy win, yr hwn y 
llafuriaist am dano : 

9 Eithr y rhai a'i casglant ai 
bwyttânt, ac a foliannant yr AR- 
GLWYDD; a'r rhai a'i cynnullasant 
a'i hyfant Po fewn cynteddoedd fy 
sancteiddrwydd. 

l0 4 Cynniweiriwch, cynniweir- 
iwch trwy y pyrth: !parottôwch 
ffordd y bobl; palmentwch, pal- 
mentwch brif-ffordd; digarregwch 
fï : eyfodweh faner i'r bobloedd. 

ll Wele, yr ARGLWYDD a gy- 
hoeddodd hyd eithaf y ddaear, “Dy- 
wedwch wrth ferch Sïon, Wele dy 
iachawdwriaeth yn dyfod, wele ei 
igyflog gyd âg ef, ai “waith o'i 
flaen. 

12 Galwant hwynt hefyd yn Bobl 
sanctaidd, yn Waredigion yr AR- 
GLWYDD : tithau a elwir, Yr hon a 
geisiwyd, Dinas nis gwrthodwyd. 


695 


ESAIAH, LXII. 


——-—- .r'ÏSELÂA0ÂÔL5L0WLŴ, ,.,_^_,_^__—__ ——___—_—_  ——__ . .,,,,AÂÔ_Â^Ô__^^_,_^^_^_^^^ÔAÔÂA 





PENNOD LXIII. 

Orist yn dangos pwy ydyw, 2 pa beth yw 
ei oruchafiaeth ar eí elynion, T a pha beth 
yw ei drugaredd tu ag at eì eglwys. 10 Yn 
e; gyflawn ddigllonedd y mae yn meddwl 
am eî hael drugaredd. 15 Yr eglwys yn ei 
gweddi, 1T a'i hachwyn, yn gwneuthur pro- 
Jes o'i gydd. 

WŶ yw hwn yn dyfod o Edom, 

“yn goch ei ddillad o Bosrah? 
hwn sydd hardd yn ei wisg, yn ym- 
daith yn amlder ei rym? Myfi, yr 
hwn a lefaraf mewn cyfiawnder, «c 
wyf gadarn ì iachâu. . 

2 Paham gyr ydwyt yn goch dy 
ddillad, ath wisgoedd fel yr hwn 
a sathrai mewn gwin-wrŷf ? 

3 PSethrais y gwin-wrŷf fy hunan, 
ac or bobl nid oedd un gyd â mi; 
canys mi a'u sathraf hwynt yn fy 
nig, ac a'u mathraf hwynt yn fy 
llidiowgrwydd; a'u gwaed hwynt 
a daenellir ar fy nillad, am holl 
wisgoedd a lychwinaf. 

4 Canys “dydd dïal sydd yn fy 
nghalon, a blwyddyn fy ngwared- 
igion a ddaeth. 

5 $ Edrychais hefyd, ac *nid oedd 
gynnorthwywr; rhyfeddais hefyd 
am nad oedd gynhaliwr: yna f 
mraich fy hun a'm hachubodd, a'm 
llidiowgrwydd a'm eynhaliodd. 

6 A mi a sathraf y bobl yn fy nig, 
ac “au meddwaf hwynt yn fy llid- 
lowgrwydd; au eadernid a ddis- 
gynaf i'r llawr. 

7 î Cofiaf drugareddau yr AR- 
GLWYDD, 4 moliant Duw, yn ol yr 
hyn oll a roddodd Duw i ni, ac 
amlder et ddaioni i dŷ lsrael, yr 
hyn a roddodd efe iddynt yn ol 


ei dosturiaethau, ac yn oÌ amlder 


ei drugareddau. 

8 Canys efe a ddywedodd, Dïau fy 
mhobl ydynt hwy, meibion ni ddy- 
wedant gelwydd; felly efe a aeth 
yn Iaehawdwr iddynt. 

9 "Yn eu holl gystudd hwynt efe 
a gystuddiwyd, ac angel ei gyn- 
ddrychioldeb a'u hachubodd hwynt; 
iyn ei gariad ac yn ei drugaredd 
y gwaredodd efe hwynt: “efe a'u 
dygodd hwynt, ac a'u harweiniodd 
yr holl ddyddiau gynt. 

10 Hwythau oeddynt 'wrthry- 
felgar, ac “a ofidiasanb eì Yspryd 
sanctaidd ef: am hynny y trodd 
efe yn elyn iddynt, ac yr ymladd- 
odd yn eu herbyn. 

ll Yna y coíiodd efe y dyddiau 
gynt, Moses a'i bobl, gan ddywed- 
yd, Mae yr hwn "a'u dygodd hwynt 


— 


Gallu a thrugaredd, Orist. 





a at, 19, 
13, 


b Galar. l. 
10. 


at, 14, 19, 
20. a 19, 15, 


9 pen. 34, 8, 
â 6l, 2, 


â pen, 59. 
16. 

o Ioan 16. 
92 


f Ps. 0S. 1. 


£ Dat. 16. 6. 


h Barn. 10. 


6. 
Zech. 2. $. 
Act. 9, 4, 


ì Deut. T. 'ï, 
8. 
Y 19. 


Dout. 1, 31. 
pen, 46, 3,2, 


ì Exod, 15. 
Num. l4, 
Jl 
Ps, 78. 56. 
& 95. 9. 

m Ts, 7$. 40, 
Eph. â. 30. 


n Exod. 14, 
0. 
Jer, 2, 6, 


Gweddi yr eglwys. 


ì fynu o'r môr, gyd â “bugail ei 
braidd? mae yr hwn 9a osododd ei 
Yspryd sanctaidd o'i fewn ef? 
2 Neu,. 12 Yr hwn a'w tywysodd hwynt â 
bugeiliaid, ' |eheulaw Moses, ac â'i ogoneddus 
|fraich, Pgan hollti y dyfroedd o'u 
blaen hwynt, i wneuthur iddo ei 
hun enw tragywyddol? 

13 Yr hwn a'u harweiniodd hwynt 
trwy y dyfnderau, fel march yn yr 
anialwch, /e4 na thramgwyddent ? 

14 Fel y disgyn anifail i'r dyffryn, 
y gwna Yspryd yr ARGLWYDD iddo 
orphwys: felly y tywysaist dy bobl, 
|i wneuthur i ti enw gogoneddus. 
tDew.26 | 15 9 “Edrych o'r nefoedd, a. gwel 
Ps.50.4. | annedd dy sancteiddrwydd a'th 
ogoniant: mae dy zêl a'th gadern- 
$ Neu, srn | id, * llïosowgrwydd ' dy dosturiaeth- 

gsgaroedd. au a'th drugareddau tu ag attaf 
rd fi? a ymattaliasant? 
16 Canys tì yw ein Tad ni, er 
'zvb2L "nad edwyn Abraham ni, ac na'n 
“'” ” Jeydnebydd Israel: ti, ARGLWYDD, 
íNeu,ein lyw ein Tad ni, *ein Gwaredydd; 
ydd erioed | dy enw sydd erìoed. 
ywdgcn | 17 IPaham, ARGLWYDD, y gwnaeth- 
ost i ni gyfeiliorni allan o'th ffyrdd? 
ac y caledaistb ein calonnau oddi 
wrth dy ofn? Dychwel er mwyn dy 
weision, llwythau dy etifeddiaeth. 

18 Dros ychydig ennyd y medd- 
iannodd dy bobl sanctaidd: “ein 
gwrthwynebwyr a fathrasant dy 
| gyssegr di. 

19 Nyni ydym eiddot ti: erïoed 
ni buost yn arglwyddiaethu arnynt 
hwy; ac *ni elwid dy enw arnynt. 


PENNOD LXIV. 
1 Yr eglwys yn gweddïo ar â Dduw egluro ei 


1 








20, 
o Neh, 9. 20. 
ag.2.. 
P Exod. 14. 
21, 
Jos. 9. 16, 








La —————————W—  4v 
cs, bei o 
ew 
yc dr 
ema 
FE 


t Ps. 14.7. 


$ Neu, 
ni elwid 
hwynt ar 
y enw. 





allw; 5 ac wrth fawrygw irugaredd Duw, 


yn cyfaddef ei llygredigaeth naturiol : 9 yn 
cwyno rhag ei chystudd. 
NA rwygit y nefoedd, a disgyn, 
HI O fel y *toddai y mynyddoedd 
o'th flaen di, 

2 Fel pan losgo y tân greision, y 
pair y íân i'r dwfr ferwi; i hysbysu 
dy enw i'th wrthwynebwyr, /el yr 
ofno y cenhedloedd rhagot ! 

83 Pan Pwnaethost bethau ofn- 

adwy ni ddisgwyliasom am aanynt, 
y disgynaist, 4r mynyddoedd a 
doddasant, o'th ílaen. 
2 |'4 Ac erioed “ni chlywsant, ni 
— dderbyniasant â chlustiau, ac ni 
welodd llygad, ? O Dpuw, ond tydi, 
yr hyn a ddarparodd efe i'r neb 
a ddisgwyl wrtho. 

5 Cyfarfyddi â'r hwn sydd lawen, 
îpen.26.8. ac a wna gyfiawnder; 594 ?h«i yn 


b Ixod. a4. 
10. 
Barn. 5. 4, 


Ys, (S. S. 
Hab, 2.3, 6. 








e96 


ESAIAH, LXV. 


Mawrygu trugaredd, Duw. 





dy ffyrdd a'th gofiant di: wele, ti a| _ Cyn 
ddigiaist, pan bechasom: ynddynt| CRIST 
hwy y mae para, a nì a fyddwn 698. 
cadwedig. 

6 Eithr yr ydym ni oll megis peth 
aflan, ac megis bratiau budron 14v 
ein holl gyfiawnderau; “a megis deil- |«F 90 5 
en ysyrthiasom ni oll; 2n hanwiredd-|.. 
au, megis gwynt, a'n dug ni ymaith. 

7 Ac fnid oes a alwo ar dy enw, |1Hos.7.7. 


nac a ymgyfyd ì ymaflyd ynot: 
canys euddiaist dy wyneb oddi 
wrthym; *difeaist nì, o herwydd 
ein hanwireddau. 

8 Ond yn awr, O ARGLWYDD, ein 


3 Heb. 
toddaist. 


Tad ni ydwyt ti: “nyni ydym glai, |“ pen 20. 
a thithau gw ein lluniwr ni; îe,| ye.ls6 
ur. 


gwaith dy law ydym ni oll. 20,21... 
9 Na ddigia, ARGLWYDD, yn | Ps.79.8. 
ddirfawr, ac na chofia anwiredd yn 
dragywydd: wele, edrych, attolwg, 
dy bobl di ydym ni oll. 
10 Dy sanctaidd ddinasoedd sydd 
anialwch ; Sion sydd yn ddiffaeth- 
wch, a Jerusalem yn anghyfannedd. 
11'Tŷ ein sancteiddrwydd a'n hardd- 
wch ni, lle y moliannai ein tadau 
dydi, a losgwyd â thân; a'n holl 
bethau dymunol sydd yn anrhaith. 
12 A ymatteli di, ARGLWYDD, wrth 
y pethau hyn? a dewi di, ac a gys- 
tuddi di ni yn ddirfawr? 


PENNOD LXV. 

1 Galwedigaeth y Cenhedloedd. 2 Gwrthod 
yr Iuddewon, am ew hanglwediniaeth, a'u 
delw-addoliaeth, a'u rhagrith, 8 Gweddill a 
achubir. 11 Barnedigaethau ar yr enwir, a 
bendithion ar y duwiol. XV Dedwydd gyflwr 
Jerusalem newydd. 

“ EISIWYD fi gan 4 rAa1 ni ym- | * Rhu 

ofynasant am danaf; cafwyd| a10.50 

fì gan 4y rhai ni'm ceisiasant: dy- 12. 

wedais, Wele fi, wele fi, wrth gen-' 

hedlaeth ni alwyd ar fy enw i. 

2 Estynais fy llaw ar hyd y dydd 
at bobl wrthryfelgar, y rhai a rod- 
ient y ffordd nid oedd dda, yn ol 
eu meddyliau eu hun; 

3 Pobl y rhai am llidient i yn, 
wastad yn fy wyneb; “yn aberthu, 
mewn gerddi, ac yn arogl-darthu 
2 ar allorau pridd-feini ; 2 Heb. 

4 Y rhai aarhôent ym mysg y bedd- | fen. 
au, ac a lettŷent yn y mynwentau ; | 
cy rhai a fwyttâent gig moch, "ac | <pen- 66. 
isgell ffiaidd bathau yn eu llestri; |sNeu,a 

5 Y rhai a ddywedent, Saf ar dy| 4*““ 
ben dy hun ; na nesâ attaf fi: canys 
sancteiddiach ydwyf na thydi. Y 
rhai hyn sydd fwg yn *fy ffroenau, 
tôn yn llosgi ar hyd y dydd. 


a Rhuf. 9. 


6. 


12, 





5 pen. 1N 








4 Neu, fy 
nigofaint. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
698. 


d Dent, 92, 


94. 

Mal. 3. 16. 
e Ps. T9. 12. 
f Fx.20. 5. 





h Hos. 2, 15, 


6 Neu, Gâd. 


6 Neu, 
Menni. 


î Diar. 1. 24, 
&c 


en, 66. 4, 
er. 7. lo. 


7 Heb. 
drylliad. 


k pen. 62, 2. 


1 Deut, 6. 13, 
Pas. 62. 18 


—_—_- ÍI au T——_——————vc. Ln. nn. ww, ___V_ _ ____,,,,,,V_/,___,//”/,,,,_wWwW_______________ 


m pon, 66. 
2Z 


2 Potr2.12. 


Dat. 21, 1. 





Gwrthod yr Tuddewon. 


6 Wele, ysgrifenwyd ger fy mron: 
ni thawaf; eithr talaf, ïe, talaf *i'w 
mynwes, 

7 Eich anwireddau chwi, ac fan- 
wireddau eich tadau-ynghyd, medd 
yr ARGLWYDD, y rhai a_ arogl- 
darthasant ar y mynyddoedd, ac 
am cablasant ar y bryniau: am 
hynny y mesuraf eu hen weithred- 
oedd hwynt i'w mynwes. 

8 T Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Megis y ceir gwin new- 
ydd mewn swp o rawn, ac y dy- 
wedir, Na ddifwyna ef; canys y 


£Joei2.14. 2mae “bendith ynddo: felly y gwnaf 


er mwyn fy ngweision, na ddistryw- 
lwyf hwynt oll. 

9 Eithr dygaf had allan o Jacob, 
ac o Judah un a etifeddo fy mynydd- 
oedd: a'm hetholedigion ai heti- 
feddant, a'm gweision a drigant yno. 

10 Saron hefyd fydd yn gorlan 
defaid, a "glyn Achor yn orweddfa 
gwartheg, i'm pobl y rhai a'm ceis- 


iasant. 


ll 4 Ond chwi yw y rhai a wrth- 
odwch yr ARGLWYDD, a anghofiwch 
fy mynydd sanctaidd, a arlwywch 
fwrdd i'r *$llu accw, ac a lenwch 
ddïod-offrwm i'r *niferi accw. 

12 Rhifaf chwithau i'r cleddyf, a 
chwi oll a ymostyngwch i'r lladded- 
igaeth: o herwydd pan elwais chwi, 
nid attebasoch; pan leferais, ni 
wrandawsoch; ond gwnaethoch 
ddrygioni yn fy ngolwg, a dewisas- 
och yr hyn nid oedd dda gennyf. 

138 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW ; Wele, fy ngweis- 
ion a fwyttânt, a chwithau a newyn- 
wch: wele, fy ngweision a yfant, a 
chwithau a sychedwch: wele, fy 
ngweision a lawenychant, a_chwi- 
thau a fydd cywilydd arnoch: 

14 Wele, fy ngweision a ganant 
o hyfrydwch calon, a chwithau a 
waeddwch rhag gofid calon, ac 2 
udwch rhag " cystudd yspryd. 

15 A'ch enw a adêwch yn felldith 
gon fy etholedigion: canys yr AR- 
GLWYDD DDUW a'th ladd di, ac Fa 
eilw ei weision a7 enw arall: 

16 Fel y bo i'r hwn a ymfendigo 
ar y ddaear, ymfendigo yn Nuw 
y gwirionedd ; ac !i'r hwn a dyngo 


.|ar y ddaear, dyngu i DDUW y gwir- 


ionedd: am anghofio y trallodau 


gynt, ac am cu cuddio hwynt o'm 


golwg, 
17 â Canys wele fi yn creu "nef- 


oedd newydd, a dacar newydd: a'r 


697 


ESAIAH, LXVI. 


3oen, sydd, fet yr hwn *a dorfynyglo 


rhai cyntaf ni chofir, ac ni *fedd- 
ylir am danynt. 

18 Eithr llawenychwch a gorfol- 
eddwch yn dragywydd yn y pethau 
a grêwyf fi: canys wele fi yn creu 
Jerusalem yn orfoledd, a'i phobl 
yn llawenydd. 

19 " Gorfoleddaf hefyd yn Jerusa- 
lem, a llawenychaf yn fy mhobl: 
ac ni chlywir ynddi mwyach lais 
wylofain, na llef gwaedd. 

20 Ni bydd o hynny allan blentyn 
o oed, na henafgwr, yr hwn ni chyf- 
lawnodd ei ddyddiau: canys y bach- 
gen fydd marw yn fab canmlwydd ; 
ond y pechadur yn fab canmlwydd 
a felldithir. 


21 A Phwy a adeiladant dai, ac a'u. 


cyfanneddant; plannant hefyd win- 
llannoedd, a bwyttânt eu ffrwyth. 
22 Nid adeiladant hwy, fel y cyf- 
anneddo arall; ac ni phlannant, fel 
y bwyttao arall: eithr megis dydd- 
iau pren 4 bydd dyddiau fy mhobl, 


am hetholedigion a? hir-fwynhânt |»? 


waith eu dwylaw. 

23 Ni lafuriant yn ofer, ac ni 
'chenhedlant i drallod: canys had 
rhai bendigedig yr ARGLWYDD Jyd- 
ynt hwy, a'u heppil gyd â hwynt. 

24 A bydd, *cyn galw o honynt, 
1mi atteb; ac a hwy etto yn llef- 
aru, mì a wrandawaf. 

25 *Y blaidd a'r oen a borant yng- 
hyd; y llew fel ŷch a bawr wellt; 
ar sarph, “llwch fydd eì bwyd hi: 
ni ddrygant ac ni ddistrywiant yn 
fy holl fynydd sanctaidd, medd yr 
ARGLWYDD. 


PENNOD LXVI. 


1 Y myn y gogoneddus Dduw eí wasanaethu 
mewn gosiyngedig burdeb: 5 y mae yn cysuro 
y gostyngedig & rhyfeddol genhedliad, 10 a 
grasusob ddoniau yr eglwys. lb Tost farn- 
edigaethau Duw yn erbyn yr annuwiol. 19 Y 
bydd i'r cenhedloedd eglwys sanctaidd, 24 ac 
y cânt weled damnedigaeth yr annuwiol. 


EL hyn y dywed yr ARGLWYDD; 


2Y nef yw fy ngorsedd-faingc, | 


a'r ddaear gw *lleithig fy nhraed: 
mae y tŷ a adeiledwch i mi? ac 
mae y fan y gorphwysaf? 

9 Canys 4y pethaw hyn oll a wnaeth 
fy llaw, a 6hwof Ji y mae hyn oll, 
medd yr ARGLWYDD: ond ar hwn 


yr edrychaf, Pse/ ar y truan a'r) mn n15 


cystuddiedig o yspryd, ac “sydd yn 
crynu wrth fy ngair. 

3 1Yr hwn a laddo ŷch, sydd /fel yr 
hwn a laddo wr; yr hwn a abertho 




















a cU 


Y Jerusalem newydd. 








8.Heb. daw 
i fynu ar 
y galon. 


n pen. 62. o. 


o pen. 50. 
10.a5l.ll, 
bat. 
a, 21. 


P Edrych 
Lef. 26. 16, 
Deut. 23, 


“a'u, 
Amos9.14, 
ag Pas,02413! 
Neu, 
dreulianti. 


r Deut. 28, 
âl, 
Hos. 9. 19, 


s Ps, 02, 5, 


t pen. 11. 6, 
Te dn 


u Gen. 9, 14, 


na 1 Bren. 8. 
(if 


bo 
(o, 
Er 
| 
o 
[| 
fwn 


2 Neu, jy 
nhroed- 
Jaingc. 


âd pen. l.11. 

9 Neu, y jn. 

e Deut. 23. 
19. 


» 


, . 
——— 












Oysuro y gostyngedig. 


Cyn  |gi; hwn a offrymmo offrwm, 
CEIST| NE 
Cych. | sydd fel ped offrymmai waed moch ; 


yr hwn a arogl-dartho thus, sydd fel 

|pe bendigai eilun: ïe, hwy a ddew- 

isasant eu ffyrdd eu hun, a'u henaid 
a ymhyfrydodd yn eu ffieidd-dra. 

íNeu, _ | 4 Mimnau a ddewisaf eu *dychym- 

igaehau. | mygion hwynt, ac a ddygaf arnynt 

I rDian. 1.24. yr hyn a ofnant: am alw o honof, 

e.1.12. |ac nid oedd a attebai ; lleferais, ac 

ni wrandawsant: eithr gwnaethant 

yr hyn oedd ddrwg yn fy ngolwg, 


69s. 








a'r hyn nid oedd dda gennyf a. 


ddewisasant. 
5 f Gwrandêwch air yr ARGLWYDD, 
£ad.2. _ |8y rhai a grynwch wrth ei air ef; 
| Eich brodyr y rhai a'ch casasant, 
| ac a'ch gyrrasant ar encil er mwyn 
.bpen.5.19. fy enw 1, a. ddywedasant, ^ Gogon- 
| edder yr ARGLWYDD: etto i'ch lla- 
wenydd chwi y gwelir ef, a hwynt 
a. waradwyddir. 

6 Llef soniarus o'r ddinas, llef o'r 
deml, llef yr ARGLWYDD yn talu 
y pwyth i'w elynion. 

7 Cyn ei chlafychu, yr esgorodd ; 
'cyn dyfod gwewyr arni, y rhydd- 
 hawyd hi ar fab. 
| 8 Pwy a glybu y fath beth a 
hyn? pwy a welodd y fath bethau 
a hyn? A wneir ir ddacar dyfu 
mewn un dydd? a enir cenedl ar 
| unwaith? Pan glafychodd Sïon, yr 
esgorodd hefyd ar ei meibion. 

9 A ddygaf fi i'r enedigaeth, ac 
oni pharaf esgor? medd yr AR- 
GLWYDD: a baraf fi esgor, ac a 
luddiaf? medd dy Dpuw. 

10 Blawenhêwch gyd â Jerusa- 
lem, a byddwch hyfryd gyd â hi, 
y rhai oll ai cerwch hi: llawen- 


hêwch gyd â hi yn llawen, y rhai 


oll a alerwch o'i phlegid hi: 


ll Fel y sugnoch, ac y'ch diwaller | medd yr ARGLWYDD. 
â bronnau eì diddanwch hi; fel y 
godroch, ac y byddoch hyfryd gam | 


6 Neu, ddlis- 
gleirdeb. 


* helaethrwydd ei gogoniant hi 

12 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Wele, mi a_cestynaf iddi 
heddwch fel afon, a gogoniant y cen- 
hedloedd fel ffrwd lifeiriol: yna “y 
sugnwch, 'ar ei hystlys 74 y'ch dyg- 
ir, ac ar ei gliniau y'ch diddenir. 

13 Fel un yr hwn y diddana ei 
fam ef, felly y diddanaf fi chwi; ac 
yn Jerusalem y'ch diddenir. 

14 A phan weloch Aym, y llawen- 
| mE&rych, | ycha eich calon ; eich esgyrn hef- 

&c "byd a flodeuant fel llysieuyn: ac 


ipen. 4S, 18. 
â e0. o. 


k pen. 60. 
16 


1 pen. 49, 22, 
a 60. 4. 





698 


ESAIAH, LXVI. 














erbyn pob cnawd; a lladdedigion 


ym mysg y cenhedloedd. 


 *yn offrwm i'r ARGLWYDD, ar feirch, 





Eglwys y cenhedloedd. 








| 
| 


fe adweinir llaw yr ARGLWYDD tu 
ag ab ei weision, a'ê lidiowgrwydd 
wrth ei elynion. 

15 Canys, wele, yr ARGLWYDD a 
ddaw â thân, ac âl gerbydau fel 
trôwynt, i dalu ei ddigter â llid- 
iowgrwydd, aì gerydd â fflammau 
tân. 

16 Canys yr ARGLWYDD a ym- 
ddadleu â thân ac â'i gleddyf yn 


Y 
CRIST 

Cylch 
698. 


yr ARGLWYDD fyddant aml. 

17 "Y rhai a ymsancteiddiant, ac 
a ymlanhânt yn y gerddi, *yn ol eu |s Heb. o'r 
eilydd, yn y canol, gan fwytía cig | ma." 
moch, a ffieidd-dra, a llygod, a gyd- 
ddiweddir, medd yr ARGLWYDD. 

18 Canys mi a adwaen eu gweith- 
redoedd hwynt a'u meddyliau: y 
mae yr amser yn dyfod, i gasglu 
yr holl genhedloedd a'r Ieithoedd ; 

a hwy a ddeuant, ac a welant fy! 
ngogoniant. 

19 A gosodaf yn eu mysg arwydd, 
ac anfonaf y rhai dïangol o honynt 
at y cenhedloedd, 2 Tarsis, " Affrica, 
a Lydia, y rhai a dynnant mewn 
bwa, 894 Italia, a Groeg, ê'r ynys-| 
oedd pell, y rhai ni chlywsant sôn 
am danaf, ac nì welsant fy ngogon- 
iant; a mynegant fy ngogoniant 


n pen. 6. 
3,4. 


TPu,a 
| Lud, 





8 Tubal, a 
Cf au. 


20 A hwy a ddygant eich holl 
frodyr o blith yr holl genhedloedd, 
o Rhuf. 15. 
ac ar gerbydau, ac ar elorau meirch, i 
ac ar fulod, ac ar anifeiliaid buain, 

i'm mynydd sanctaidd Jerusalem, 
medd yr ARGLWYDD, megis y dwg 
meibion Israel offrwm mewn llestr 
glân ê dŷ yr ARGLWYDD. | 

91 Ac o honynt hwy y cymmeraf 

raŵ Pyn offeiriaid ac yn Lefiaid, 


—- - cv “ -  /_ -_>__ td 
——-  — —— —— —————_—_—_ _-—- —— —— — _—_  _———— ————  ——_—_ - FF —_—_—_—_—_—_—__ —_— —— —  — ——  — — —— ————— — 
— 92a a2 2 aa Mu c$ uu 


| P Ex. 19, 6. 
en, 61. 6, 
Petr 2.9, 

lat.l. 6. 





22 Canys megis y saif ger fy mron , 





3y nefoedd newydd a'r ddacar new- , pen. 617. 
ydd, y rhai a wnaf fi, medd yr AR-| Dat.21.1. 
GLWYDD, felly y saif eich had chwi, 

a'ch enw chwi. 

93 Bydd hefyd o newydd-loer *i |" Zech. 4 
newydd-loer, ac o Sabbath “i Sab- |? Her. 
bath, *i bob cnawd ddyfod i addoli | yad-leer. 
ger fy mron i, medd yr ARGLWYDD. "A 

24 A hwy a ânt allan, ac a edrych- ,* Is. 65.2. 


ant ar gelanedd y rhai a wnaethant 
camwedd i'm herbyn: canys eu 
€pryf ni bydd marw, au fân ni,'yu o 
ddiífydd ; a byddant yn ffieidd-dra, ^.^. 
gan bob cnawd. 








Cylch 
629. 


a Jos, 21. 18. 
1 Chron. 6. 
60. 


Cylch 
629, 


b 2 Bren. 


ô. 8. 
PUB. o? 1 


c Es.49.1, 5. 


£ Ezec. a, 9, 
h Exod, 3, 
U. 
Dout. 31. 
6, S. 
Jos. l, 5, 
Heb, 13, 6. 
i Es, 6.7. 


& pen, 5. l4, 





LLYFR Y 


PROPHWYD JEREMIAH. 


PENNOD I. 

1 Amser 3 a galwad Jeremïah. 11 Ei bro- 
phwydol weledigaeth ef am y wialen almon, 
a'r crochan berwedig. 15 Fi drom gennadwri 
ef yn erbyn Judah. YT Duw yn eî gysuro ef, 
trwy addaw iddo ei gymmorth. 

EIRIAU Jcremïah mab Hil- 
cïah, o'r offeiriaid y rhai oedd 
yn “Anathoth, o fewn tir Benjamin: 

2 Yr hwnydaeth gair yr ARGLWYDD 
atto, yn nyddiau Josïah mab Amon 
brenhin Judab, yn y drydedd flwydd- 
yn ar ddog o'i deyrnasiad ef. 

3 Ac fe ddaeth yn nyddiau Jehoi- 
acim mab Josiah brenhin Judah, 
nes darfod un mlynedd ar ddeg i 
Sedecïah mab Josiah brenhin Ju- 
dah, hyd ddygiad Jerusalem i 
gaethiwed ? yn y pummed mis. 

4 Yna y daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

5 Cyn i mi “dy lunio di yn y 


. | groth, “mi a'th adnabâm; a chyn 
i| dy ddyfod o'r groth, “y sancteidd- 
a5 |iais di; a mi a'th roddais yn bro- 


phwyd i'r cenhedloedd. 





| 








G Yna y dywedais, fO Arglwydd | 


Dpuw, wele, ni fedraf ymadrodd; 
canys bachgen ydwy/ f. 

7 $ Ond yr ARGLWYDD a ddywed- 
odd wrthyf, Na ddywed, Bachgen 
ydwyf fi: canys ti a âi at y rhai 
oll y'th anfonwyf, a'r hyn oll a or- 
chymynwyf i ti a ddywedi. 

8 £Nac ofna rhag eu hwynebau 
hwynt: canys yr ydwyf fi gyd â thi 
i'th waredu, medd yr ARGLWYDD. 

9 Yna yr estynodd yr ARGLWYDD 
ei law, ac a gyffyrddodd â'm genau. 
A'r ARGLWYDD a ddywedodd wrth- 
yf, Wele, “rhoddais fy ngeiriau yn 
dy enau di, 

10 Gwel, heddyw y'th osodais ar 
y cenhedloedd, ac ar y teyrnas- 
oedd, !i ddiwreiddio, ac i dynnu 
i lawr, i ddifetha, ac i ddistrywio, 
i adeiladu, ac i blannu. 

ll 1 Yna y daeth gair yr ÂR- 
GLWYDD attaf, gan ddywedyd, Je- 
remïah, beth a weli di? Minnau a 
ddywedais, Gwïalen almon a welaf íi. 

12 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, Da y gwelaist; canys mi a 
brysuraf fy ngair i'w gyflawni. 


699 


| 





13 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf yr ail waith, gan ddywedyd, 
Beth a weli di? A mi a ddywedais, 
Mi a welaf “grochan berwedig, a'i 
wyneb * tu a'r gogledd. 

14 Yna y dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, O'r " gogledd * y tyrr drwg 
allan ar holl drigolion y fir. 

15 Canys wele, myfi 9a alwaf holl 
deuluoedd teyrnasoedd y gogledd, 
medd yr ARGLWYDD, a hwy a 
ddeuant, ac a osodant bob 4m ei 
orseddfaingc wrth ddrws porth Je- 
rusalem, ac yn erbyn ei muriau 
oll o amgylch, ac yn erbyn holi 
ddinasoedd Judah. 

l6 A mi a draethaf fy marnedig- 
acthau yn eu herbyn, am holl an- 
wiredd y rhai a'm gadawsant, ac a 
arogl-darthasant i dduwiau eraill, 
ac a addolasant weithredoedd eu 
dwylaw eu hunain. 

l7 TY Am hynny Pgwregysa dy 


lwynau, a chyfod, a dywed wrthynt] > 
yr hyn oll yr ydwyf yn ei orchy-| 


myn i tì: na arswyda eu hwynebau, 
rhag i mi dy *ddistrywio di ger 
eu bron hwynt. 

18 Canys wele, heddyw yr ydwyf 
yn dy roddi di 9yn ddinas gaerog, 
ac yn golofn haiarn, ac yn fur pres, 
yn erbyn yr holl dir, yn erbyn 
brenhinoedd Judah, yn erbyn ei 
thywysogion, yn erbyn ei hoffeir- 
iaid, ac yn erbyn pobl y tir. 

19 Ymladdant hefyd yn dy erbyn, 
ond ni'th orchfygant: canys myfi 
sydd gyd â thi i'th ymwared, medd 
yr ARGLWYDD, 


PENNOD II. 


1 Duw, wedi dangos eî garedigrwydd o'r Ulaen, 
yn ymliw â'r Iuddewon am droi oddi, urtho 
mor ddïachos, 9 y tu hwnt $ bawb eraill. 14 
Mai, hwynt-hwy eu hunain yw yr achos o'u 
haflwydd. 20 Pechodau Judah. 91 Gwrthod 
ei, hyder ef. 

MH yr ARGLWYDD a ddaeth 

attaf fi, gan ddywedyd, 

2 Cerdda, a llefa y'nghlustiau Je- 
rusalem, gan ddywedyd, Fel hyn y 
dywed yr ARGLWYDD, Cofiais ^di, 
caredigrwydd dy *ieuengctid, aserch 


dy ddyweddi, pan y'm canlynaist yn |s 


y diffaethwch, mewn tir ni hauwyd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
629. 

m Ezec. 11, 
3, 7. 2,024. 2. 





2 Heb. 
oddi wrth 
wyneb 
y gogledd. 

u pen. 4. 6. 
&6.l. 

9 Ileb. 
yr agorir 
drwg. 


< 
bh, 


P] Bren, 


4 Neu. 
ddryllio. 


9/Es. 50. T. 
pen. 6. 27. 
a.15. 20, 


YD an y uc ay ar ydh nd yd ESF anr EE EN I I 0, nym aryr du FY Nu 


2 Neu, er 
dy fwyn, 
gared. 

a Ezec. 16. 


22, 2, 


3; 610, | 


Ceryddu yr Tuddewon 





Cyn | 3 “Israel ydoedd sancteiddrwydd 

Gwe |ÌÎr ARGLWYDD, a “blaen-ífrwyth ei 
_699.. |gnwd ef: i pawb oll a'r a'i bwyttao, 

» Exod. 19. |n bechant; drwg a ddigwydd idd- 

a cr is | ynt, medd yr ARGLWYDD. 

Dat..4.| A Gwrandêwch air yr ARGLWYDD, 


2". ^ |iŷ Jacob, a holl deuluoedd tŷ Israel. 


Edrych 


pen.&0.7. | 5 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
“Fx54 |*“Pa anwiredd a gafodd eich tadau 
^^ |chwi ynof fi, gan 'iddynt ymbellhâu 
oddi w rthyf, a rhodio ar ol oferedd, 

a myned yn ofer? 
me, | 6 Âc ni ddywedant, 'Pa le y mae 
Hos, 13. 4. yr ARGLWYDD a'n dug ni i fynu o 
dir ym Aipht ; a'n harweiniodd trwy 
gDeut,S. | yr i anialwch ; trwy dir diffaeth, a 


15. a.92. 10. 


phyllau ; trwy dir sychder, a chys- 

god angau; írwy dir nid aeth gwr 

trwyddo, ac ni thrigodd dyn ynddo? 
7 Dygais chwi hefyd i wlad gnyd- 

fawr, ìi fwytta ei ffrwyth a'i daioni: 

a Ps. 78,58. | eithr pan ddaethoch i mewn, " hal- 
"195.95 logasoch fy nhir i, a gwnaethoch 

fy etifeddiaeth i yn ffieidd-dra. 

8 Yr offeiriaid ni ddywedasant, 
iMal2.67.|Pa le 4y made yr ARGLWYDD? 'a'r 
GY nwy sydd yn trin y gyfraith nid 
adnabuant fi: y bugeiliaid hefyd a 
droseddasant i'm herbyn, a'r pro- 
phwydi a brophwydasant yn enw 
Baal, ac a aethant ar ol y pcthau 
ni wnaent, lesâd. 

9 1 Oblegid hyn, mi a ddadleuaf 
â chwi etto, medd yr ARGLWYDD ; 


SN ENI Duu Eu IJ CC YY I YI SS HS FA I A EN I HI HI I AI Ion a uu C CSM—  ——————— bus a ia ——— NE ————————— ———————— 


x Ex.20,5. |Ïe, “ dadleuaf â meibion eich meib- 

Lef. 20, 5. i on chwi. 

*Neu, , | 10 Canys ewch “dros ynysoedd 

' |[Chittim, ac edrychwch; a danfon- 

wch ì Oedar, ac ystyriwch yn ddiw- 
yd, ac edrychwch a fu y cyfryw 
beth. 

1Mic 45. | 1] lA newidiodd 4m genedl ew 

pen. 16. | duwiau, a hwy mheb /od yn dduw- 

nps.106.90, lau ? eithr fy mhobl i "a newidiodd 

Rhufl.2.| eg gogoniant am 4r Ayn ni wna 
lesâd. 

oEsl2 | 12 O chwi nefoedd, *synnwch 

pen. 6, 19. 


wrth hyn, ac ofnwch yn aruthrol, a 
byddwch anghyfannedd iawn, medd 
yr ARGLWYDD. 

13 Canys dau ddrwg a wnaeth fy 
P Pa. 36.9, mhobl; hwy a'm gadawsant i, Pffyn- 
Sa non y dyfroedd byw, ac a gloddias- 

iant iddynt eu hunain bydewau, îe, 
'pydewau wedi eu torri, ni ddaliant 
ddwfr. 


l4 4 Ai gwas ydyw Israelt ai 


iHeb  |gtUas a Anwyd yn tŷ yw efe? pa- 
Va” |ham yr * yspeiliwyd ef? 

5 Heb. 15 Y llewod ieuaingc a ruasant 
Uf 


arno, dc a Mleisiasont ;, ai | dir efa 








JEREMIAH, 1I. 








osodasant yn anrhaith, a'i ddinas- 
oedd a losgwyd heb drigiannydd. 

16 Meibion Noph hefyd a Tha- 
hapanes a * dorrasant dy goryn di. 

17 «Onid tydi a beraist hyn i ti dy 
hun, am wrthod o honot yr AR- 
GLWYDD dy DDUW, pan ydoedd efe 
yn dy arwain ar hyd y ffordd ? 

18 A'r awr hon, beth sydd i ti 
a wnelych yn ffordd yr Aipht, i 
yfed dwfr ' Nilus? a pheth sydd i 
ti yn ffordd Assyria, i yfed dwfr 
yr afon ? 

19 'Dy ddrygioni dy hun a'th 
gospa di, ath wrthdro ath ger- 
ydda: gwybydd dithau a gwel, mai 
drwg a chwerw ydyw gwrthod o 
honot yr ARGLWYDD dy DDUW, ac 
nad ydyw fy ofn i ynot ti, medd 
Arglwydd Dpuw y lluoedd. 

20 «I Oblegid er ys talm mi a dor- 
rais dy iau di, ac a ddrylliais dy 
rwymau; a thi a ddywedaist, Ni 
Sthroseddaf; "er hynny tì a wib- 
iaist, gan butteinio ar bob bryn 
uchel, a than bob pren deiliog. 

21 Etto myfi *ath blannaswn yn 
bêr-winwydden, or iawn had oll: 
pa fodd gan hynny yth drôwyd i 
mi “yn blanhigyn afrywiog gwin- 
wydden ddïeithr ? 

22 Canys pe byddai i ti “ymolchi 
â nitr, a chymmeryd ì ti lawer o 
sebon ; eíto ?nmodwyd dy anwiredd 
ger fy mron i, medd yr Arglwydd 
Dpuw. 

23 Pa fodd y dywedi, Ni halog- 
wyd fi, ac nid euthum ar ol Baal- 
im? Edrych dy ffordd yn y glyn, 
gwybydd beth a wnaethost ; ” camel 
buan 44wyt yn amgylchu ei ffyrdd. 

24 “* Asen wŷllt wedi ei *chyn- 
nefino 
iad ei chalon yn yfed gwynt, wrth 
Cl hachlysur pwy ai try ymaith? 
pawb ar aì ceisiant hi, nid ym- 
íilinant; yn ei mis y cânt hi. 

25 Cadw dy droed rhag * noethni, 
ath geg rhac syched. “Tithau a 
ddywedaist, * Nid oes obaith. Nac 
oes: canys cerais ddïeithriaid, ac 
ar eu hol hwynt yr âf fi. 

26 Megis y cywilyddia lleidr pan 
5 ddalier. ef, felly y cywilyddia tŷ 
Israel; ; hwynt-hwy, eu brenhinoedd, 
eu tywysogion, au hoffeiriaid, a'u 
prophwydi ; 

27 Y rhai a ddywedant wrth bren, 
Tydi 1 yw fy nhad; ac wrth garreg, 
Ti a'm cenhedlaist" Canys hwy a 
droisant attaf fi wegil, ac nid wyn- 


pen. ô, 6. 


â'r anialwch, wrth ddymun-| &c 


am eu hanwiredd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
629. 





6 Neu, 
ymborth- 
ant ar, 
Deut. 33, 


2o 
Es. 8. 8. 
a pen. â. 18, 


T Sior, 


r Es, 3, 9. 
Hos. 5. 9. 


8 Neu, was- 
anaelthaf. 
s Es, 51. O, 1. 


t Exod. 15. 
UM 


? 


9. 
Marc i $ 
Luc 20, 


a AWL 90. 
Y Deut, 32. 


Job l4. 17. 
Hos. 13. : 2, 


î bod yn 
ddiarchen, 

apen. W 1a 

5 Neu, 
TL 
yw? 


6 Heb. 
gaffer. 


o 


Mawr drugaredd Duw. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
629, 


b Es. 26, 16. 
ec Deut, 32, 





ddrwg. 
epen, 11,19, 


E Matt. 23, 
29, &c. 


h ad. 5. 


8 Heb. 
Arglwydd- 
iaethu yr 
ydym, 


9 Heb. 
gloddio. 


î pen. 31. 22. 

k Wa. 20, 3, 

1 2 Chron, 
28. 20, 


m 2 Sam, 
13. 19. 


2 Heb. Gan 
ddywedyd. 


a Deut. 24.4, 


b YN 38. 
Ezec. 16, 
2A, 25, 


eb: ond yn amser eu Phadfyd y 
dywedant, Cyfod, a chadw ni. 

28 Eithr “pa le 4 2»:ae dy dduwiau, 
y rhai a wnaethost ì ti? codant, os 
1 gallant dy gadw yn amser dy " ad- 
fyd: canys “wrth rifedi dy ddinas- 


. | oedd y mae dy dduwiau di, O Judah. 


29 Paham yr ymddadleuwch â 
mi? chwi oll a droseddasoch i'm 
herbyn, medd yr ARGLWYDD. 

30 Yn ofer y ftarewais eich plant 


. .| ehwi, ni dderbyniasant cerydd: eich 


cleddyf eich hun £a ddifaodd eich 
prophwydi, megis llew yn distrywio. 

31 9 O genhedlaeth, gwelwch air 
yr ARGLWYDD: RA fm i yn anialwch 
i Israel? yn dir tywyllwch? paham 
y dywed fy mhobl, "Arglwyddi ydym 
ni, ni ddeuwn ni mwy attat ti? 

32 A anghofia morwyn ei hardd- 
wisg? meu y briïodas-ferch ei thlys- 
au? etto fy mhobl i a'm hanghof- 
iasant ddyddiau aneirif. 

33 Paham yr wyt tì yn cyweirio 
dy ffordd i geisio cariad? am hynny 
hefyd y dysgaist dy ffyrdd ì rai 
drygionus. 

34 Hefyd yn dy odre di y cafwyd 
gwaed eneidiau y tlodion diniwed ; 
nid wrth chwilio y cefais hyn, 
eithr ar y rhai hyn oll. 

35 Etto ti a ddywedi, Am fy mod 
yn ddiniwed, yn ddïau y try ei lid 
ef oddi wrthyf. Wele, dadleuaf â 
thi, am ddywedyd o honot, Ni 
phechais. 

36 ! Paham y gwibi di gymmaint i 
newidio dy ffordd? canys “ti a warad- 
wyddir o herwydd yr Aipht, fel ' y'th 
waradwyddwyd o herwydd Assyria. 

37 Hefyd ti a ddeui allan oddi 
wrtho, "a'th ddwylaw ar dy ben: 
oblegid yr ARGLWYDD a wrthododd 
dy hyder di, ac ni lwyddi ynddynt, 

PENNOD IH. 


1 Mawr drugaredd Duw yn ysgeler bulteindro, 
Judah. 6 Mai gwaeth yw Judah nag Israel, 
12 Addewidion yr efengyl ŵr edifeiriol, 20 
Duw yn argyhoeddi ac yn galw Israe, ac 
hwythau yn gwneuthur cyfes gyhoedd o'u 
pechodau. 


7 WY a ddywedant, O gyrr gwr 
ei wraig ymaith, a myned o 

honi oddi wrtho ef, ac iddi fod yn 
eiddo gwr arall, *a ddychwel efe 
atti hi mwyach ? oni lwyr-halogir y 
tir hwnnw? ond ti a butteiniaist 
gyd â chyfeillion lawer; etto dy- 
chwel aítaf fi, medd yr ARGLWYDD. 
2 Dyrchafa dy lygaid i'r lleoedd 
uchel, ac edrych pa le ni phuttein- 
aist. PTi a eisteddaist ar y ffyrdd 


TO1 


JEREMIAH, III. 


iddynt hwy, mesis Arabiad yn yr 
anialwch ; ac a halogaist y tir â'th 
butteindra, ac â'th ddrygioni. 


3 Am hynny yr attaliwyd “y caf- p 


odydd, ac ni bu gwlaw diweddar; 
a thalcen putteinwraig oedd i ti; 
gwrthodaist gywilyddio. 

4 Oni lefi di arnaf fi o hyn allan, 
Fy nhad, ti yw “tywysog fy ieu- 
engctid * 

5 fA ddeil efe eì ddig byth? a'i 


Addewidion ŵr edifeiriol. 





Seph, 3, 5, 


e Diar. 2, 17, 


f Ps, 103, 9. 
Es. 517. 16. 


ceidw yn dragywydd? Wele, dy-| aâ.12 


wedaist a gwnaethost yr hyn oedd 
ddrwg hyd y gellaist. 

6 9 A'T ARGLWYDD a ddywed- 
odd wrthyf yn amser Josïah y bren- 
hin, A welaist ti hyn a wnaeth Is- 
rael wrthnysig? Hi “a aeth i bob 
mynydd uchel, a than bob pren 
deiliog, ac a butteiniodd yno. 

7 A mi a ddywedais, wedi iddi 
wneuthur hyn i gyd, Dychwel attaf 
fi. Ond ni ddychwelodd. A Judah 
hei chwaer anffyddlawn hi a wel- 
odd Aynny. 

8 A gwelais yn dda, am yr achos- 
ìon oll y putteiniodd Israel wrth- 
nysig, ollwng o honof hi ymaith, ac 
a roddais iddi ei llythyr ysgar: er 
hyn ni ofnodd Judah ei chwaer 
anffyddlawn; eithr aeth a phut- 
teiniodd hithau hefyd. 

9 A chan “ysgafnder ei phuttein- 
dra yr halogodd hi y tir; canys 
gyd âr maen ar pren y puttein- 
iodd hi. 

10 Ac er hyn oll hefyd ni ddy- 
chwelodd Judah ei chwaer an- 
ffyddlawn attaf fi âi holl galon, 
eithr mewn *rhagrith, medd yr AR- 
GLWYDD, 

11 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, 'Israel wrthnysig ai cyf- 
iawnhaodd ei hun rhacor Judah 
anffyddlawn. 

12 d Cerdda, a chyhoedda y geir- 
iau hyn tu a'r gogledd, a dywed, Ti 
Israel wrthnysig, dychwel, medd yr 
ARGLWYDD, dc ni adawaf i'm llid 
syrthio arnoch: canys Ftrucarog 
ydwyf fi, medd yr ARGLWYDD, ni 
ddaliaf /êd yn dragywydd. 

13 Yn unig cydnebydd dy anwir- 
edd, droseddu o honot yn erbyn yr 
ARGLWYDD dy DDUW, a gwasgaru 
o honot dy ffyrdd i ddïeithriaid dan 
bob pren deiliog, ac ni wrandawech 
ar fy llef, medd yr ARGLWYDD. 

14 Trowch, chwi blant gwrthnysig, 
medd yr ARGLWYDD; canys mnyfi 
a'ch prïodais chwi: a mi a'ch cym- 


Z 


Cylch 
61 o 


€ pen. 2, 20, 


h Ezec, 16. 
46.a 29.2, |- 
4, 


$ Neu, air. 


4 Heb, 
Ŵalsder, 
neu, cel- 


wydd. 


i Ezec. 16. 
ol, a23.1L 


k Ps, 86, 15, 
a. 103, 8, 9, 
ad, 5, 


Galwad Dww 


meraf chwi, un o ddinas, a dau o | yw, ac nì wrandawsom ar lais yr 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
612. 


l pen. 22. 4, 
zec. 94, 


93, 
Eph. 4. 11. 





5 Heb. ni 
esgyn ar y 
galon. 


m Es. 60. 9, 
n pen. ll. 8. 


Hos, 1, 11, 
6 Neu, í d7. 


P Ps, 106. 24. 
Ezec. 20. 6. 


49. 
7 Heb. 


eb, 
dymuniad, 


8 pen. 5. 11. 


r Hos. 14. 1, 


sPs.121.1, 
Uh 


t Pa. 3. 8, 


u pen, 11,19. 








deulu, ac a'ch dygaf chwi i Sion: ; 
15 Ac a roddaf i chwi ! fugeiliaid 


wrth /odd fy nghalon, y rhai a'ch 


porthant chwi â gwybodaeth, ac â 
deall. | 

16 Ac wedi darfod i chwi amlhâu 
a chynnyddu ar y ddaear, yn y dydd- 
iau hynny, medd yr ARGLWYDD, nl 
ddywedant mwy, Arch cyfammod yr 
ARGLWYDD ; ac *nis meddwl calon 
am dani, ac ni chofir hi; nid ym- 
welant â Aê chwaith, ac nì wneir 


hynny mwy. 


17 Yn yr amser hwnnw y galwant 
Jerusalem yn orseddfa yr AR- 
GLWYDD; ac y cesglir atti yr holl 


genhedloedd, "at enw yr AR- 


GLWYDD, i Jerusalem: ac ni "rod- 
iant mwy yn ol cildynrwydd eu 
calon ddrygionus. 

18 Yn y dyddiau hynny *y rhodia 


'|tŷ Judah “gyd â thŷ Israel, a hwy 


a ddeuant ynghyd, o dir y gogledd, 
i'r tir a roddais ì yn etifeddiaeth 
i'ch tadau chwi. 

19 Ond mi a ddywedais, Pa fodd 
y'th osodaf ym mhlith y plant, ac 
y rhoddaf i ti Pdir dymunol, sef 
etifeddiaeth “ardderchog lluoedd 
y cenhedloedd? ac a ddywedais, 
Ti a elwi arnaf fi, Fy nhad, ac ni 
throi ymaith oddi ar fy ol i. 

20 4 Yn ddïau /e4 yr anffyddlona 
gwraig oddi wrth ei chyfaill; felly, 
tŷ Israel, 4y buoch anffyddlawn i 
mi, medd yr ARGLWYDD. 

91 Llef a glywyd yn y man- 
nau uchel, wylofain a dymuniadau 
meibion Israel: canys gŵyrasant 
eu ffordd, ac anghofiasant yr AR- 
GLWYDD eu DUw. 

22 ' Ymchwelwch, feibion gwrth- 
nysig, 4 mi a iachâf eich gwrthnys- 
igrwydd chwi. Wele ni yn dyfod 
attat ti; oblegid ti 442 yr ARGLWYDD 
ein DUW, 

23 * Diau fod, yn ofer ymddiried 
am help o'r bryniau, ac o lïaws y 
mynyddoedd: *dïau fod iachawd- 
wriaeth Israel yn yr ARGLWYDD 
cin Duw ni, 

24 "Canys gwarth a ysodd lafur 
ein tadau o'n hieuengctid; eu def- 
aid a'u gwartheg, eu meibion a'u 
merched. 

25 Gorwedd yr ydym yn ein cy- 
wilydd, a'n gwarth a'n todd ni: 
canys yn erbyn yr ARGLWYDD ein 
Duw y pechasom, nyni a'n fadau, 
o'n hieuengctid hyd y dydd hedd- 


JEREMIAH, IV. 


ar Israel a Judah. 































































ARGLWYDD ein Duw. 
PENNOD IV. 


1 Duw yn galw Israel (rwy eî addewid; 9 yn 
annog Judah î edifarhâu irwy farnedig- 
aethau ofnadwy. 19 Tostur gwynfan am 
drueni Judah, 

SRAEL, os dychweli, * dychwel 

attaf fi, medd yr ARGLWYDD: 
hefyd os rhoi heibio dy ffieidd-dra 
oddi ger fy mron, yna ni'th sym- 
mudir. 

2 A Pthi a dyngi, Byw yw yr AR- 
GLWYDD, “mewn gwirionedd, mewn 
barn, ac mewn cyfiawnder : a'r cen- 
hedloedd a ymfendithiant ynddo; 
ïe, ynddo ef *yr ymglodforant. 

3 Y Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD wrth wŷr Judah, ac wrth 
Jerusalem: *Braenerwch i chwi 
fraenar, ac fna heuwch mewn drain. 

4 s Ymenwaedwch ir ARGLWYDD, 
a rhoddwch heibio ddïenwaediad 
eich calon, chwi gwŷr Judah, a 
thrigolion Jerusalem: rhag i'm 
digofaint ddyfod allan fel tân, a 
llosgi fel na byddo diffoddydd, o 
herwydd drygioni eich amcanion. 

5 Mynegwch yn Judah, a chy- 
hoeddwch yn Jerusalem, a dywed- 
wch, Udgenwch udgorn yn y tir: 
gwaeddwch, ymgesglwch, a dywed- 
wch,  Ymgynhullwch, ac awn iTr 
dinasoedd caerog. 

6 Codwch faner tu a Sïon; “ffowch, 
ac na sefwch ; canys Imi a ddygaf 
ddrwg o'r gogledd, a “dinystr mawr. 

Z “Y llew a ddaeth i fynu o'i loches, 
a difethwr y Cenhedloedd a gych- 
wynodd, ac a aeth allan o'i drigle, 
1i wneuthur dy dir yn orwag ; a'th 
ddinasoedd a ddinystrir heb drig- 
iannydd. 

8 Am hyn " ymwregyswch â llïan 
sach; galerwch ac udwch: canys 
angerdd llid yr ARGLWYDD ni throes 
oddi wrthym ni. 

9 Ac yn y dydd hwnnw, medd yr 
ARGLWYDD, y derfydd am galon y 
brenhin, ac am galon y pennaeth- 
iaid: yr offeiriaid hefyd a synnant, 
a'r prophwydi a ryfeddant. 

10 Yna y dywedais, O ARGLWYDD 
DDUw, "yn sicr gan dwyllo îi a 
dwyllaist y bobl yma a Jerusalem, 
gan ddywedyd, Bydd heddwch i 
chwi; ac etto fe ddaeth y cleddyf 
hyd at yr enaid. 

11 Yn yr amser hwnnw y dywedir 
wrth y bobl hyn, ac wrth Jerusalem, 
Gwynt sych yr uchel-leoedd yn y 


a Joel 2, 12, 


cr 
Lin] 
o End 
BHO 
yc 
MA” 
4 o”? 
EU uu I CCC y I y I IH I I HEH Y I I YI IC FI Ch uu SEE IC Y I Y EE I I —N——íÌ 


e Hos. 10, 
U]«25 

f Matt. 13, 
To 


16. a_30. 6. 
CoL 2, 11, 


b pon. 8. 14, 


2 Neu, ym- 
gesglwch, 
neu, 


1 pen, 2, 15. 


m pcn, 6, 26. 


n Ezec. 14.90. 


Tostuwr gwynfan 


diffaethwch tu a merch fy mhobl, 
nid i nithio, ac nid i buro; 

12 Gwynt *llawn o'r //eoedd hynny 
a ddaw attaf fi: weithian hefyd myfi 
a draethaf farn yn eu herbyn hwy. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
612, 


4 Neu, 
lla wnach 


na'r lle- : 
oedd. 13 Wele, megis cymmylau y daw 
oEs.5.2s. |1 fynu, *ai gerbydau megis cor- 
PIIab.1.8.| wynt: Pei feirch sydd ysgafnach 
na'r eryrod. Gwae nyni! canys ni 
a anrheithiwyd. 
ars116. | l4 O Jerusalem, “golch dy galon 
oddi wrth ddrygioni, felly y bydd- 
ech gadwedig: pa hyd y llettŷi 
o'th fewn goeg amcanion î 
15 Canys llef sydd yn mynegi 
rpen.8.16. | "allan o Dan, ac yn cyhoeddi cys- 


tudd allan o fynydd Ephraim. 

16 Coffêwch i'r cenhedloedd, wele, 
cyhoeddwch yn erbyn Jerusalem, 
ddyfod gwylwyr o wlad bell, a_llef- 
aru yn erbyn dinasoedd Judah. 

17 Megis ceidwaid maes y maent 
o amgylch yn ei herbyn; am iddi 
fy niglloni, medd yr ARGLWYDD. 

18 *Dy ffordd di a'th amcanion 


8 Ps.107. 17. 
Es. 60. 1. 


pen.17, | & wnaethant hyn ì ti: dyma dy 
h ddrygioni di; am ei fod yn chwerw, 
am ei fod yn cyrhaeddyd hyd at 
dy galon di. 
yEs.15.6. | 19 Y Fy *mol, fy mol ; gofidus wyf 
a 16. 1l. y. 
a2. |O barwydenau fy nghalon; mae fy 


nghalon yn terfysgu ynof: ni allaf 
dewi, am i ti glywed sain yr ud- 
gorn, O fy enaid, a gwaedd rhyfel. 

20 "Dinystr ar ddinystr a gy- 
hoeddwyd; canys yr holl dir a 
anrheithiwyd: yn ddisymmwth y 
distrywiwyd fy lluestai i, a'm * cor- 
tenni yn ddïattreg. 

21 Pa hyd y gwelaf faner, ac y 
clywaf sain yr udgorn € 

22 Canys y mae fy mhobl ì yn yn- 
fyd heb fy adnabod i; meibion ang- 
hall ydynt, ac nid deallgar hwynt: 
y maent yn synhwyrol i wneuthur 
drwg, eithr gwneuthur da ni fedrant, 

23 Mi a edrychais ar y ddaear, ac 
wele, afluniaidd a gwag oedd; ac 
ar y nefoedd, a goleuni nid oedd 
ganddynt. 

24 * Mi a edrychais ar y mynydd- 
oedd, ac wele, yr oeddynt yn crynu; 
a'r holl fryniau a ymysgydwent. 

25 Mi a edrychais, ac wele, nid 
oedd dyn, a holl adar y nefoedd 
a giliasent, 

26 Mi a edrychais, ac wele y doldir 
yn anialwch, a'i holl ddinasoedd a 
ddistrywiasid o flaen yr ARGLWYDD, 
gan lidiowgrwydd ei ddigter ef. 

27 Canys fel hyn y dywedodd yr 


u Ps, 42,7. 
Ezek. 7.26. 


6 llenni. 


x Es. 5. 25. 





103 


JEREMIAH, V. 








am drucna Judah. 


ARGLWYDD, Y tir oll fydd diffaeth-| _ Cyn 
wch : ac etto ni wnaf ddiben. GP 
28 Am hynny y galara y ddaear,| | 62, 
ac “ y tywylla y nefoedd oddi uchod! | y pen. 5.10, 
o herwydd dywedyd o honof fi, Mi| Isa 
a4 bwriedais, ac ni bydd edifar “Es, 20. 
gennyf, ac ni throaf oddi wrtho. che 

29 Rhag trwst y gwŷr meirch a'r 
saethyddion yffy yr holl ddinas; hwy 
a ânt i'r dyrysni, ac a ddringant ar 
y creigiau: yr holl ddinasoedd a 
adewir, ac heb neb a drigo ynddynt. 

30 A thithau yr anrheithiedig, 
both a wnei? Er ymwisgo o honot 
âg ysgarlad, er i tì ymdrwsio â 
thlysau aur, er i ti “liwio dy wyneb “Neu, 
â lliwiau, yn ofer y'th wnei dy hun | gaid. 
yn dôg; dy gariadau a'th ddirmyg- 
ant, ac a geisiant dy einioes. 

31 Canys clywais lef megìs gwraig 
yn esgor, cyfyngder fel benyw yn 
esgor ar ei hetifedd cyntaf, llef 
merch Sïon yn ochain, ac yn lledu 
ei dwylaw, gan ddywedyd, Gwae 
Íi yr awr hon! oblegid diffygiodd 
fy enaid gan leiddiaid. 


PENNOD V. 


1 Barnedigaethau Duw ar yr Iuddewon, am 
eu gwrthnysigrwydd, T am eu godineb, 10 
am eu h«nnuwioldeb, 19 am iddynt ddî- 
ystyrw Duw, 25 am eu mawr lygredigaeth 
yn eu llywodraeth fydol 90 ac eglwysig. 

AMEDWCR yma a thraw ar hyd 

heolydd Jerusalem, ac edrych- 
wch yr awr hon, mynnwch wybod 
hefyd,acheisiwch yn ei?heolydd hi,o 
chewch wr, *a oes a wnel farn, a gais 
wìrionedd, a myíi a'i harbedaf hi. 

2 Ac Per dywedyd o honynt, Byw 
yw yr ARGLWYDD, etto yn gelwydd- 
og y tyngant. 

3 O ARGLWYDD, onid ar y gwirion- 
edd gy mae dy lygaid di? ti “a'u tar- :F1.5 
ewaist hwynt, ac nid ymofidiasant; 
difeaist hwynt, eir 1gwrthodasant, 
dderbyn cerydd: hwy a wnaeth- 
ant eu hwynebau yn galettach na 
chraig, gwrthodasant ddychwelyd. 

4 A mi a ddywedais, Yn sicr tlod- 
ion ydyw y rhai hyn, ynfydion yd- 
ynt: canys “nid adwaenant ffordd 
yr ARGLWYDD, 2a barn eu Duw. 

5 Mi a âf rhagof at y gwŷr mawr, 
ac a ymddiddanaf â hwynt; can- 
ys fhwy a wybuant ffordd yr AR-,!Mic 51. 
GLWYDD, & barn eu Duw; eithri| 
y rhai hyn “a gyd-dorrasant yr iau, 
ac a ddrylliasant y rhwymau. 

6 Oblegid hyn Pllew o'r coed a'u 
tery hwy, i blaidd *o'r anialwch a'u 
distrywia hwy, “ llewpard a wylia ar 





2 ehang- 
leoedd. 

a Gen. 18. 
2c ce 
Ps. 12. 

b Edrych 
pen. 4. 2, 


d Seph. 3. 2. 


e pen, 8. 7. 


EPs.2.3. 

b pen, 4. 7. 
i Ps. 104. 20, 
Hab. 1. 8, 

3 Neu, 


yr hwyr. 
k Hos, 13, 7, 

















Barnedigaethau Duw 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
612. 


4 


1 Jos. 23.7. 
Seph. 1, 5. 


m Ezec. 22. 
ll. 


nad, 29, 
pen. 9. 9, 


o pen, 39, 8, 
p pen. 4. 27, 


g pen, 3. 20. 


r 2 Chron, 
96. 16 


“U., u 
S Ms. 28. 15. 


tpen.l,9. 


u Deut. 25. 


49. 

Es, 5. 26. 
pen, l, 15, 
a 6, 22. 


1 Lef.26.16. 


Deut. 28, 
91,33. 


y pen. 4. 27. 


| pen.l5,22, 
a 16. 10. 


Heb. a. 
gryf haodd. 


eu dinasoedd hwy: pawb a'r a ddêl 


allan o honynt a rwygir: canys eu 
camweddau a amlhasant, eu gwrth- 
drofeydd a * chwanegasant. 

7 I Pa fodd y'th arbedwn am 
hyn? dy blant am gadawsant i, ac 
Ig dyngasant i'r rha4 mid ydynt 
dduwiau: a phan ddiwellais hwynt, 
gwnaethant odineb, ac a heidiasant 
i dŷ y buttain. 

8 mOeddynt /fe4 meirch porthian- 
nus y bore; gweryrent bob un ar 
wraig ei gymmydog. 

9 "Onid ymwelaf am y peihau 
hyn? medd yr ARGLWYDD: onì ddi- 
al fy enaid ar gyfryw genedl a hon? 

10 4 “Dringwch ar ei muriau hi, 
a distrywiwch, Pond na orphenwch 
yn llwyr: tynnwch ymaith ei mur- 
ganllawiau hi; canys nid eiddo yr 
ARGLWYDD ydynt. 

11 Oblegid “tŷ Israel a thŷ Judah 
a wnaethant yn anffyddlawn iawn 
â mi, medd yr ARGLWYDD. 

12 7Celwyddog fuant yn erbyn yr 
ARGLWYDD, a dywedasant, *Nid efe 
yw; ac ni ddaw drygfyd arnom, ac 
ni welwn gleddyf na newyn: 

13 A'r prophwydi a fuant fel 
gwynt, a'r gair nid yw ynddynt: 
fel hyn y gwneir iddynt hwy. 

14 Am hynny fel hyn y dywed 
ARGLWYDD DDUW y lluoedd, Am i 
chwi ddywedyd y gair hwn, *wele 
fi yn rhoddi fy ngeiriau yn dy enau 
di yn dân, a'r bobl hyn yn gynnud, 
ac efe a'u difa hwynt. 

15 Wele, mi a ddygaf arnoch chwi, 
tŷ Israel, “genedl o bell, medd yr 
ARGLWYDD: cenedl nerthol ydyw, 
cenedl a fw er ys talm, cenedl ni 
wyddost ei hiaith, ac ni ddealli 
beth a ddywedant. 

16 Ei chawell saethau hi sydd fel 
bedd agored, cedyrn 4ydynt oll. 

17 A hi a fwytty dy “ gynbauaf di, 
a'th fara, y7 hwn a gawsai dy feib- 
ion di a'th ferched ei fwytta: hì a 
fwytty dy ddefaid di a'th wartheg ; 
hi a fwytty dy winwydd a'th ffig- 
yswydd: dy ddinasoedd cedyrn, y 
rhai yr wyt yn ymddiried ynddynt, 
a dloda hi â'r cleddyf. 

18 Ac er hyn, yn y dyddiau hyn- 
ny, medd yr ARGLWYDD, Jni wnaf 
fì gwbl ben â chwi. | 

19 A bydd pan ddywedoch, “ Pa- 
ham y gwna yr ARGLWYDD ein DUw 
hyn oll i ni? ddywedyd o honot 
tithau wrthynt, Megis y gwrthodas- 


och fi, ac y gwasanaethasoch dduw- 


TO4 


JEREMIAH, V. 


iau dïeithr yn eich tir eich hun; 
felly y gwasanaethwch ddïeithriaid 
mewn tir ni byddo eiddo chwi. 

20 Mynegwch hyn yn nhŷ Jacob, 
a chyhoeddwch hyn yn Judah, gan 
ddywedyd, 

21 Gwrando hyn yn awr, *tì bobl 
ynfyd ac heb *ddeall; y rhai y mae 
llygaid iddynt, ac nì welant; a 
chlustiau iddynt, ac ni chlywant:: 

22 Onid ofnwch chwi fi? medd yr 
ARGLWYDD: oni chrynwch rhag fy 
mron, yr hwn a osodais y tywod 


ar yr Tuddewon. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
612, 


Ezec. 12. 2, 
Matt.13.14, 
Ioan 12,40, 
Act. 28. 26. 
Rhuf.1], 8. 
5 Heb. 
galon. 


byn derfyn i'r môr 4rwy ddeddf |'Job538 


dragywyddol, fel nad elo dros hwn- 
nw; er i'r tonnau ymgyrchu, etto ni 
thyccia iddynt; er iddynt derfysgu, 
etto ni ddeuant dros hwnnw 

23 Eithr i'r bobl hyn y mae calon 
wrthnysig ac anufuddgar: hwynt- 
hwy a giliasant, ac a aethant ymaxth. 

24 Ac ni ddywedant yn eu calon, 
Ofnwn weithian yr ARGLWYDD ein 
Duw, “yr hwn sydd yn rhoi y 
gwlaw cynnar ar diweddar yn ei 
amser: efe a geidw i ni ddefodol 
wythnosau y cynhauaf. 

5 4 Eich anwireddau chwi a 
droes heibio y rhai hyn, a'ch pech- 
odau chwi a attaliasant ddaioni 
oddi wrthycb. 

26 Canys ym mysg fy mhobl y ceir 
anwiriaid, y rhai *a $wyliant megis 
um yn gosod maglau: gosodant offer 
dinystr, dynion a ddaliant. 

27 Fel cawell yn llawn o adar, 
felly y mae eu tai hwynt yn llawn 
o dwyll: am hynny y cynnyddas- 
ant, ac yr ymgyfoethogasant. 

28 *Tewychasant, disgleiriasant, 
aethant hefyd tu hwnt i weithred- 
oedd y drygionus; fni farnant farn 
yr amddifad, “etto ffynnasant; ac 
ni farnant farn yr anghenus. 

99 hOnid ymwelaf am y pethau 
hyn? medd yr ARGLWYDD; oni ddïal 
fy enaid ar gyfryw genedl a hon ? 

30 1 "Peth aruthr ac erchyll a 
wnaed yn y 6r: 

31 Y prophwydi a brophwydant 
i gelwydd, yr offeiriaid hefyd a *lyw- 


odraethant trwy eu gwaith hwynt;| 26 


am pobl a hoffant Aynny: etto 
beth a wnewch yn niwedd hyn 


PENNOD VI. 

1 Y gelynion a yrrwyd yn erbyn Judah, 4 yn ym- 
sw'o. 6 Duw yn gosod y gelynion ar waith o 
herwydd pechodau eî bobl. 9 Y prophwyd yn 
cwyno rhag barnedigaethau Duw o herwydd 
eu pechodau hwy: 18 yn cyhoeddi digofaint 
Duw. 26 yn galw y bobl î alaru, o herwydd 

barnedigaethau Duw am eu pechodau hwy. 


0, 11. 
Ps. 104. 9, 


c Deut. 11, 
14, 


dDiar.l.ll, 
17, ls. 


cynllwyn. 


e Deut. 32. 
15. 


f Ea, 1.23. 
Zech. 7. 10. 
E Joh 12. 6. 
I's. T9. 12. 
pen. 12.1. 
h ad, 9, 


7 Neu, 
Syndod & 
ryn4i. 


í pen, l4, 14, 
a 23,25, 

Ezec, 13. 6. 

8 Heb. gym- 


merant iw 
dwylaw. 


Pechodaw y bobl yn achos 
MGYNHULLWOCH i ffoi, 


Cyn 
O meibion Benjamin, o ganol 


612. | Jerusalem, ac yn 'Tecoa udgenwch 
udgorn; a chodwch ffagl yn Beth- 
haccerem: canys “drwg a welir 
o'r gogledd, a dinystr mawr. 

2 Cyffelybais ferch Sion i wraig 
Z dêg; foethus. 

3 Atti hi y daw y bugeiliaid â'u 
dïadellau: yn ei herbyn hi o am- 
gylch y gosodant ew pebyll; por- 
ant bob un yn ei le. 

4 Parottôwch ryfel yn ei herbyn 
hi; codwch, ac awn i fynu ar han- 
ner dydd. Gwae ni! o herwydd 
ciliodd y dydd, canys cysgodau yr 
hwyr a ymestynasant. 

5 Codwch, ac awn i fynu o Ayd 
nos, a distrywiwn ei phalasau hi. 

6 Y Canys fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd, Torrwch goed, 
a *chodwch glawdd yn erbyn Je- 
rusalem. Dyma y ddinas sydd i 
ymweled â hì; gorthrymder gyw 
hi oll o'i mewn. 

7 . Megis y gwna ffynnon i'w dwfr 
darddu allan, felly y mae hi yn 
bwrw allan ei drygioni: “trais ac ys- 
pail a glywir ynddi; gofid a dyrnod- 
iau sydd yn wastad ger fy mron. 

8 Cymmer addysg, O Jerusalem, 
rhag i'm henaid i *ymadaw oddi 
wrthyt; rhag i mi dy osod di yn 
anrhaith, yn dir anghyfanneddol. 

9 4 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Gan loffa y lloffant wedd- 
lll Israel fel gwinwydden; tro dy 
law yn ei hol, megis casglydd 
grawnwin i'r basgedau. 

10 Wrth bwy y dywedaf fi, a phwy 
a rybuddiaf, fel y clywant? Wele, 
“eu clust hwy sydd ddïenwaededig, 
ac ni allant wrandaw: wele, dir- 
mygus ganddynt air yr ARGLWYDD; 
nid oes ganddynt ewyllys iddo. 

11 Am hynny yr ydwyf fi yn llawn 
o lid yr ARGLWYDD; blinais yn ym- 
attal: bywalltaf ef ar y plant *yn 
yr heol, ac ar gynnulleidfa y gwŷr 
ieuaingc hefyd: canys y gwr ar 
wraig a ddêlir, yr henwr a'r llawn 
o ddyddiau. 

12 íA'u tai a ddigwyddant i eraill, 
ew meusydd a'w gwragedd hefyd: 
canys estynaf fy llaw ar drigolion 
y wlad, medd yr ARGLWYDD. 

13 Oblegid fo'r lleiaf o honynt 
hyd y mwyaf, pob un sydd yn ym- 
rôl i gybydd-dod: ac o'r prophwyd 
hyd yr offeiriad, pob un sydd yn 
gwneuthur ffalsder, 


8 pen. 1. 14. 


2 Neu, 
yn trigo 
gartref. 


$ Neu, thy- 
welltwch 
yr offer 
aaethu. 


b Es. 57. 20. 


c Ps, 65. 9, 
10, 11. 


d Ezec. 23, 
18 


4 Neu n- 
ddatod, 


e pen. 7. 26. 


5 Neu, 
allan. 


f Deut. 28. 
90, 
pen. 8, 10, 


66. 11. 
8. 10, 





705 


JEREMIAH, VI. 





l4 A hwy ba iachasant “friw 


merch îy mhobl i yn esmwyth, gan 
ddywedyd, Heddwch, heddwch; er 
nad oedd heddwch. 

15 'A ydoedd arnynt hwy gywil- 
ydd pan wnelent ffieidd-dra? nid 
ydoedd arnynt hwy ddim cywil- 
ydd, ac ni fedrent wrido: am hyn- 
ny y cwympant ym mysg y rhai a 
gwympant; yn yr amser yr ymwel- 
wyf â hwynt y cwympant, medd yr 
ARGLWYDD, 

16 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Sefwch ar y ffyrdd, ac edrychwch, 
a sofynwch am Fyr hen lwybrau, 
lle 2»mae ffordd dda, a rhodiwch yn- 
ddi; a ìchwi a gewch orphwysdra 
i'ch eneidiau. Ond hwy a ddywed- 
asant, Ni rodiwn ni ynddi. 

17 A mi a osodais " wylwyr arnoch 
chwi, gan ddywedyd, Gwrandêwch 
ar sain yr udgorn. Hwythau a ddy- 
wedasant, Ni wrandâwn ni ddim. 

18 $ Am hynny clywch, genhedl- 
oedd: a thi gynnulleidfa, gwybydd 
pa bethau sydd yn eu plith hwynt. 

19 "Gwrando, tydi y ddaear; wele 
íi yn dwyn drygfyd ar y bobl hyn, 
sef “ffrwyth eu meddyliau eu hun- 
ain; am na wrandawsant ar fy 
ngeiriau, na'm cyfraith, eithr gwrth- 
odasant hi. 

20?PI ba beth y daw i mi thus o 
Seba, a chalamus peraidd o wlad 
bell? eich poeth-offrymmau nid 
ydynt gymmeradwy, ac nid melus 
eich aberthau gennyf. 

21 Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD, Wele fi yn rhoddi 
tramgwyddiadau i'r bobl hyn, fel 
y tramgwyddo wrthynt y tadau 
a'r meibion ynghyd; cymmydog a'i 
gyfaill a ddifethir.. 

22 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD, Wele “bobl yn dyfod o 


dir y gogledd, a chenedl fawr a|a 


gyfyd o ystlysau y ddaear. 

23 Yn y bwa ar waywffon yr ym- 
aflant; creulawn ydynt, ac ni chym- 
merant drugaredd: eu llais a rua 
megis y môr, ac ar feirch y march- 
ogant yn daclus, megis gwŷr ìi ryfel 
yn dy erbyn di, merch Sïon. 

24 Clywsom sôn am danynt; ein 
dwylaw a laesasant; "blinder a'n 
daliodd, fel gofid gwraig yn esgor. 

95 Na ddos allan i'r maes, ac 
na rodia ar hyd y ffordd: canys 
cleddyf y gelyn ac arswyd sydd 
oddi amgylch. 





26 I Merch fy mhobl, * ymwregysa Es 





o fayvnedigaethawu.Dunw. 


Cylch 
612. 


h pen. a. 11. 
0 





Ezec. 13. 
1 . 
6 Heb. 


| dorriad. 


î pen. 3. 3. 
M812. - 


k Fa, 8, 20. 
pen, 18, 15, 
Mal, 4. 4, 
Luc 16, 29. 

i Matt. ll. 
29, 


m Es.21,11. 
Ezec.8.17, 
Hab. 2.1. 


n KEaml, 2 


o Diar. 1. 
al. 


PEs.l.ll. 
a, 66. a, 
Amos 6, 


O 
Mic. 6. 6, 
&c. 















r pen. 4. 91. 
a.49. 24. 
a, 60, 42. 











— — —__—_—au—_  / 4.22" —aa—_—_ ua II iu W——c __—_—— IIOhU 


| 





| Galw am wir edifeirwch 


â sachlïan, ac *ymdroa yn y lludw; 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
612. 


$ pn 25. ot, 
Iic. I. 10, 
u Zech. 12, 
10. 
x pen, 1, 13. 
a 15. 20. 





7 pen. 9, 4. 
5 Ezec. 22. 
13. 


a Es. 1. 22. 


Cylch 
600. 


apen,lS.ll, 
a 26. 13, 


b Mic, 3. 11. 


ugwna i ti gwynfan a galar tost, 
megis am unig /ab: canys y dis- 
trywiwr a ddaw yn ddisymmwth 
arnom ni. 

27 *Mi a'th roddais di yn dŵr ac 
yn gadernid ym mysg fy mhobl, i 
wybod ac i brofi eu ffordd hwy. 

28 Cyndyn o'r fath gyndynnaf 


ydynt oll, ;yn rhodio âg enllib; 


zZefydd a haiarn nt; llygru y 

maent hwy oll. 

29 Llosgodd y fegin; gan dân y 
darfu y plwm; yn ofer y toddodd 
y toddydd: canys ni thynnwyd y 
rhai drygionus ymaith. 

30 *Yn arian gwrthodedig y galw- 
ant hwynt; am wrthod or AR- 
GLWYDD hwynt. 

PENNOD VII. 

1 Anfon Jeremïah $ alw am wir edifeirwch, ŷ 
luddias y caethiwed. 8 Ymae yn llysu eu hof- 
er ymddiried hwy, 12 lrwy esampl Siloh. 17 
Ymae yn eu bygwlh am eu delw-addoliaeth : 
21 yn llysu ebyrth yr anufudd : 29 yn eu han- 
nog î alaru, o achos eu ffieidd-dra yn Tophet, 
92 a'r barnedigaelhau a ddeuai am hynny. 

GAIR yr hwn a ddaeth at 
Jeremïah oddi wrth yr AR- 

GLWYDD, gan ddywedyd, 

2 Saf di ym mhorth tŷ yr AR- 
GLWYDD, a chyhoedda y gair hwn 
yno, a dywed, Gwrandêwch air yr 
ARGLWYDD, chwi holl Judah, y rhai 
a ddeuwch i mewn trwy y pyrth 
hyn i addoli yr ARGLWYDD. 

3 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd, Duw lsrael, * Gwellhêwch 
eich ffyrdd, a'ch gweithredoedd ; 
ac mi a wnaf i chwi drigo yn y 
man yma. 

4 Nac ymddiriedwch mewn geiriau 
celwyddog, Pgan ddywedyd, Teml 
yr ARGLWYDD, teml yr ARGLWYDD, 
teml yr ARGLWYDD ydynt. 

5 Canys os gan wellhâu y gwell- 
hêwch eich ffyrdd a'ch gweithred- 
oedd; os gan wneuthur y gwnewch 
farn rhwng gwr ai gymmydog ; 

6 4c ni orthrymmwch y dieithr, 
yr amddifad, ar weddw; ac ni 
thywelltwch waed gwirion yn y 
fan hon; ac ni rodiwch ar ol duw- 
iau dïeithr, i'ch niwed eich hun; 

7 Yna y gwnaf i chwi drigo yn 
y fan hon, yn y tir a roddais i'ch 
tadau chwì, yn oes oesoedd. 

8 I Wele “chwi yn ymddiried mewn 
geiriau celwyddog ni wnant lês. 

9 Ai yn lladratta, yn lladd, ac yn 
godinebu, a thyngu anudon, ac 
arogl-darthu i Baal, a rhodio ar 


706 


JEREMIAH, VII. 


ol duwiau dïeithr, y rhai nid ad- | 
waenoch ; 

10 Y deuwch ac y sefwch ger fy 
mron i yn y tŷ hwn, yr hwn *y 
gelwir fy enw i arno, ac y dywed- 
wch, Rhyddhâwyd ni i wneuthur 
y ffieidd-dra hyn oll? 

ll Ai 1yn lloches lladron yr aeth 
*y tŷ yma, ar yr hwn y gelwir fy 
enw i, ger bron eich llygaid? wele, 
minnau a welais ^yn, medd yr 
ARGLWYDD. 

12 Eithr, attolwg, ewch fi'm lle, 





yr hwn a fw yn Siloh, lle y gosod- | 3. 


ais fy enw ar y cyntaf, ac edrych- 
wch beth a wneuthum i hwnnw, 
o herwydd anwiredd fy mhobl Is- 
rael. 

13 Ac yn awr, am wneuthur o 
honoch yr holl weithredoedd hyn, 
medd yr ARGLWYDD, minnau a lef- 
erais wrthych, “gan godi yn fore, a 
llefaru, etto ni chlywsoch ; “a gelw- 
ais arnoch, ond nid attebasoch : 

14 Am hynny y gwnaf i'r tŷ wn 
y gelwir fy enw arno, yr hwn yr 
ydych yn ymddiried ynddo, ac i'r 
lle a roddais i chwi ac i'ch tadau, 
megis y gwneuthum i 'iloh. 

15 A mi a'ch taflaf allan o'm gol- 
wg, fel y teflais eich holl frodyr, 
sef holl had Ephraim. 

16 Am hynny “na weddïa dros y 
bobl hyn, ac na ddyrchafa waedd 
na gweddi drostynt, ac nac eiriol 
arnaf: canys ni'th wrandawaf. 

l7 Oni weli di beth y maent 
hwy yn ei wneuthur yn ninasoedd 
Judah, ac yn heolydd Jerusalem? 

18 !Y plant sydd yn casglu cyn- 
nud, a'r tadau yn cynneu tân, a'r 
gwragedd yn tylino toes, i wneuth- 
ur teisenau i * frenhines y nef, ac i 
dywallt dïod-offrymmau i dduwiau 
dïeithr, i'm digio i, 

19 Ai fi y maent hwy yn ei ddig- 
io? medd yr ARGLWYDD: ai hwynt 
eu hun, er cywilydd i'w hwynebau 
eu hun ? 

20 Am hynny fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dpuw, Wele, fy llid a'm 
digofaint a dywelltir ar y man 
yma, ar ddyn ac ar anifail, ar goed 
y maes, ac ar ffrwyth y ddaear; ac 
efe a lysg, ac nis diffoddir. 

21 4 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Duw Israel; ”" Rhodd- 
wch eich poeth-offrymmau at eich 
aberthau, a bwyttêwch gig, 

29 Canys ni ddywedais i wrth 
eich tadau, ac ni orchymynais idd- 


Bygwth daw-addoliaelh. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
GOO, 

2 Neu, 
A elioîr ar 
Jy enw. 


d Matt. 21. 
13, 
Marc 11, 
17 


Lnc 19. 46, 
e Es. 56. 7. 


f Jos. 18. 1, 
Barn. 1S, 


il Sam. â, 
10, 11. 
Ps, 18. 60, 
pen. 26, 6, 


k Exod. 32. 
10. 
pen. 11. l4, 
all 


1 pen. 44, 19, 


8 Neu, 
waith. 


mEs.l.ll, 
pen. 6. 20, 
Amos 5. 
Bd 
c 
Hos, 8, 13, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
600. 


4 Heb, 
negesau 
poeth-off- 
rymmau. 





5 Neu, ac 
amcanion. 


ynt yn ol. 
r2 Chron. 
pen. 25. 4. 
sad. 13. 
t pen. 11. 8. 


u Neh, 9, 
11, 29, 
pen. 16, 12. 
n, 17. 23. 

a 19, 15. 
& 20. ô, 


7 Neu, 
addysg. 


x Job 1, 20. 
Es. 15. 2, 
pen, 16. 6, 


7 2 Bren, 
21. 4, 
2 Chron. 
Ezec. 7.20, 
a 8.5, 6. 
Dan. 9, 27. 
£2 Bren, 


pen. 19. 5, 





8 Heb. es- 
gynodd ar 
fy nghalon. 





a pen. 19, 6. 


b Deut, 28, 
26. 
Ps, lat a 
n, pr . 
Xx 16. 4. 
a o4, 20. 





Ffieidd-dra Tophelt. 


n Deut. 6. 2. 
o Exod,19.5. 
Lef, 26, 12. 


P pen. ll. 8. 


8 pen. 2.27. 
a 92. 99. 
6 Heb. oedd- 


ynt, y dydd y dygais hwynt o dir 
yr Aipht, am *bocth-offrymmau 
neu aberthau: 

23 Eithr y peth hyn a orchymyn- 
ais iddynt, gan ddywedyd, "Gwran- 
dêwch ar fy llef, a *mi a fyddaf 
Dpuw i chwi, a chwithau fyddwch 
yn bobl i minnau; a rhodiwch yn 
yr holl ffyrdd a orchymynais i chwi, 
fel y byddo yn ddaionus i chwi. 

24 PEithr ni wrandawsant, ac ni 
ostyngasant eu clust, ond rhodias- 
ant yn ol cynghorion *a childyn- 
rwydd eu calon ddrygionus, ac 
16$aethant yn ol, ac nid mlaen. 

25 O'r dydd y daeth eich tadau 
chwi allan o wlad yr Aipht hyd y 
dydd hwn, 'mi a ddanfonais attoch 
fy holl wasanaethwyr y prophwydi, 
*bob dydd gan fore-godi, ac anfon: 

26 *Er hynny ni wrandawsant 
arnaf fi, ac ni ostyngasant eu 
clust, eithr "caledasant eu gwarrau; 
gwnaethant yn waeth na'u tadau. 

27 Am hynny ti a ddywedi y geir- 
iau hyn oll wrthynt; ond ni wran- 
dawant arnat: gelwi hefyd arnynt; 
ond nid attebant di. 

28 Eithr ti a ddywedi wrthynt, 
Dyma genedl ni wrendy ar lais yr 
ARGLWYDD ei DUW, ac ni dderbyn 
Tgerydd: darfu am y gwirïonedd, 
a thorrwyd hi ymaith o'u genau 
hwynt. 

29 * > Cneifia dy wallt, O Jerusa- 


gwynfan ar y lleoedd uchel: canys 
yr ARGLWYDD a fwriodd i ffordd 
ac a wrthododd genhedlaeth ei 
ddigofaint, 

30 Canys meibion Judah a wnaeth- 
ant ddrwg yn fy ngolwg, medd yr 
ARGLWYDD: 7gosodasant eu ffieidd- 
dra yn y tŷ yr hwn y gelwir fy enw 
arno, i'w halogi ef. 


JEREMIAH, VIII. 


34 c Yna 
ydd, a llais digrifwch, llais prïod- 
fab, a llais prïod-ferch, ddarfod 
allan o ddinasoedd Judah, ac o 
heolydd Jerusalem; canys yn an- 
rhaith y bydd y wlad. 


PENNOD VIII. 

1 Gofid yr Iuddewon, yn fyw ac yn farw. 4 Ymae 
yn edliw iddynt eu hynfyd a'u digywilydd an- 
edifeirwch: 18 yn dangos y farn dost a gaent 
hwy, 19 ac yn cwyno eu henbyd gyflwr hwy. 

N yr amser hwnnw, medd yr 

Â ARGLWYDD, y dygant hwy 
esgyrn brenhinoedd Judah, ac es- 
gym ei dywysogion, ac esgyrn yr 
offeiriaid, ac esgyrn y prophwydi, 
ac esgyrn trigolion Jerusalem, all- 
an o'u beddau. 

2 A hwy a'u taenant o flaen yr 
haul, ac o flaen y lleuad, a_holl lu 
y nefoedd y rhai a garasant hwy, 
a'r rhai a wasanaethasant, a'r rhai 
y rhodiasant ar eu hol, a'r rhai a 
geisiasant, a'r rhai a addolasant: 
ni chesglir hwynt, ac nis cleddir; 
yn dommen ar wyneb y ddaear y 
byddant, 

3 Ac angau a ddewisir o flaen byw- 
yd gan yr holl weddillion a adewir 
o'r teulu drwg hwn, y rhai a adewir 
yn y lleoedd oll y gyrrais i hwynt 
yno, medd ARGLWYDD y lluoedd. 

4 4 Ti a ddywedi wrthynt hefyd, 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; A 


' gwympant hwy, ac ni chodant? a 
lem, a bwrw i ffordd; a chyfod 


31 A hwy a adeiladasant “uchel- 
feydd Tophet, yr hon sydd ynglyn | 


mab Hinnom, i losgi eu meibion 
a'u merched yn tân, yr hyn ni 
orchymynais, ac ni “feddyliodd fy 
nghalon. 

32 1 Am hynny wele y dyddiau 
"yn dyfod, medd yr ARGLWYDD, 
na elwir hi mwy Tophet, na_glyn 
mab Hinnom, namyn glyn lladded- 
igaeth ; canys claddant o fewn To- 
phet, nes bod eisieu lle, 

33 A bydd Pcelanedd y bobl hyn 
yn fwyd i adar y nefoedd, ac i 


dry efe ymaith, ac oni ddychwel? 

5 Paham y ciliodd pobl Jerusalem 
yma yn eu hol âg encil tragywydd- 
ol? glynasant mewn twyll, gwrth- 
odasant ddychwelyd. 

G Mi a wrandewais ac a glywais, 
ond ni ddywedent yn iawn: nid 
edifarhaodd neb am ei anwiredd, 
gan ddywedyd, Beth a wneuthum i? 
pob un oedd yn troi i'w yrfa, megis 
march yn rhuthro i'r frwydr. 


7 lê, “y cconia yn yr awyr a ed-| s 
wyn ei dymhorau; y durtur hefyd, |*^ 
ar aran, ar wennol, a gadwant am-| ? 


ser eu dyfodiad; eithr Pfy mhobl i 
ni wyddant fain yr ARGLWYDD. 


8 Pa fodd y dywedwch, Doethion | ', 


ydym nì, a chyfraith yr ARGLWYDD 


| 


sydd gyd â ni? wele, yn ddïau|: 


“ofer y gwnaeth Aŵ; ofer yw pin 
yr ysgrifenyddion, 

9Y doethion *a waradwyddwyd, a 
ddychrynwyd, ac a ddaliwyd: wele, 
gwrthodasant air yr ARGLWYDD; â 


anifeiliaid y ddaear; ac ni bydd | *pha ddoethineb sydd ynddynt? 
a'w tarfo. 


10 Am hynny*y rhoddaf eu gwrag-| seph 





Gofid yr Tuddewon. 


gwnaf i Jais llawen- 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
600. 


c Es. 24, 
7,8 





3 LU 
pon, 16, 9, 
a 25. 10, 
n.93. 11. 
Ezec, 26. 


Hos. 2, 11. 
Dat, 18, 23, 


chrynwyd, 
ac a ddal- 
wy 
hwynt? 

4 Heb, 
doethineb 
pa beth? 





mos Db. 11. 
. 1. 13, 





Jeremïah yn cwyno 





e Es. 56, 11. 
pen. 6. 13. 


f pen, 6. 14. 


£ Ezec. 13. 
10. 


h pen. 3. 9. 
a6. 15, 


5 Neu 
gasglu. 


i Es.5.1, 
&c, 

k Matt, 21, 

Luc 13, 6, 

&c, 


ì pen. â. 6. 


m pen.9. 15. 
a 29, 16. 

6 Neu, 

gwenwyn. 


M——_s———————————— Y DN 
a” 


npen. 14. 19, 






















o pen. 4.15. 


7 an 
a'i gyf- 
lawnder, 


8 Heb, 


arnaf. 


9 Heb. 


gwlad y 
pellennig- 
wn. 


P ps.58.4, 5. 


j edd hwynt i eraill, a'u meusydd i'r 
rhai a'w meddianno: canys o'r llei- 
af hyd y mwyaf, pob un sydd yn 
ymrôi i “gybydd-dod ; o'r prophwyd 
hyd at yr offeiriad, pawb sydd yn 
gwneuthur ffalsder. 

11 f“Iachasant hefyd archoll merch 
fy mhobl yn ysgafn, gan ddywed- 
yd, & Heddwch, heddwch ; pryd nad 
oedd heddwch. 

12 A fu gywilydd arnynt hwy 
pan wnaethant ffieidd-dra? na fu 
ddim cywilydd arnynt, ac ni fedras- 
ant wrido: am hynny y syrthiant 
ym mysg y rhai a syrthiant: yn 
amser eu hymweliad y syrthiant, 
| medd yr ARGLWYDD. 

13 1 Gan “ddifa y difaf hwynt, 
medd yr ARGLWYDD; ni bydd 
grawnwin 'ar y winwydden, na 
ífìgys “ar y ffigysbren, a'r ddeilen 
a syrth; a'r Ayn a roddais iddynt 
a ymedy â hwynt. 

14 Paham yr ydym ni yn aros? 
! ymgesglwch ynghyd, ac awn i'r 
dinasoedd cedyrn, a distâwn yno: 
canys yr ARGLWYDD ein DUW a'n 
gostegodd, ac a roes i ni mddwfr 
“bustl i'w yfed, o herwydd pechu 
o honom yn erbyn yr ARGLWYDD. 

15 ^ Disgwyl yr oeddym am hedd- 
wch, etto ni ddacth daioni; am amser 
meddyginiaeth, ac wele ddychryn. 

16 O “Dan y clywir ffroeniad ei 
feirch ef; gan lais gweryriad ei ged- 


Î 
Î 


yrn ef y crynodd yr holl ddaear: 
canys hwy a ddaethant, ac a fwyt- 
fasant y tir, "ac oll a oedd ynddo; 
'y ddinas ar rhaì sydd yn trigo 
ynddi. 
7 Canys wele, mi a ddanfonaf 
seirph, aspiaid i'ch mysg, y rhaì nid 
oes Pswyn rhagddynt: a hwy a'ch 
brathant chwì, medd yr ARGLWYDD. 
8 Y Pan ymgysurwn yn erbyn 
gofid, fy nghalon sydd yn gofidio 
* ynof. 
19 Wele lais gwaedd merch fy 
mhobl, oblegid *y rhai o wlad 
bell: Onid ydyw yr ARGLWYDD yn 
Sïon? onid yw ei brenhin hi ynddi? 
paham ym digiasanb âu delwau 
cerfiedig, ac âg oferedd dïeithr ? 
20 Y cynhauafa aeth heibio, darfu 
yr haf, ac nid ydym ni gadwedig. 
21 Am friw merch fy mhobl y'm 
briwwyd i; “galerais: daliodd syn- 
der fi. 

22 Onid oes «drïagl yn Gilead? 
onid oes yno physygwr* paham na 
$ wellhâ iechyd merch fy mhobl? 





108 


JEREMIAH, IX. 





PENNOD IX. 


1 Jeremïah yn cwynfan o achos amryw bechod- 
aw yr Iuddewon, Ô a'u barnedigaethau. 12 
Amnufudd-dod yw achos eu chwerw ofid hwy. 
17 Y mae yn eu hannog 4 gwynfan o achos 
en dinystr: 29 ac i hyderu, nid arnynt eu 
hunain, ond ar Dduw. 25 Y mae yn bygwth 
Iuddewon a Chenhedloedd hefyd. 


'O 2NA bai fy mhen yn ddyfr- 
oedd, a'm llygaid yn ffynnon 
o ddagrau, fel yr wylwn ddydd 
a nos am laddedigion merch fy 
mhobl ! 

2 O na byddai i mi yn yr anialwch 
letty fforddolion, fel y gadâwn fy 
mhobl, ac yr elwn oddi wrthynt! 
canys Phwynt oll ydynt odinebus, 
a chymmanfa anffyddloniaid. 

3 A “hwy a annelasant eu tafod 
Jel eu bwa 4 gelwydd; ac nid at 
wirionedd yr ymgryfhasant ar y 
ddaear: canys aethant o ddrwg i 
ddrwg, ac nid adnabuant fi, medd 
yr ARGLWYDD. 

4 “Gochelwch bawb ei * gymmyd- 
og, ac na choelied neb ei frawd: 
canys pob brawd gan ddisodli a 
ddisodla, a. phob cymmydog “a 
rodia yn dwyllodrus. 

5 Pob un hefyd a * dwylla ei gym- 
mydog, a'r gwir nis dywedant: hwy 
a ddysgasant eu tafodau i ddywedyd 
celwydd, ymflinasant yn gwneuthur 
anwiredd. 

6 Dy drigfan sydd ynghanol twyll: 
o herwydd twyll y gwrthodasant fy 
adnabod i, medd yr ARGLWYDD. 

7 Am hynny fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd; Wele fi yn eu 
toddi hwynt, ac yn eu profi hwynt: 
canys pa wedd y gwnaf o herwydd 
merch fy mhobl? 

8 Saeth 5lêm 4w eu tafod hwy, yn 
dywedyd ftwyll: â'i enau y traetha 
un “heddwch wrth ei gymmydog, 
eithr o'i fewn y gesyd “gynllwyn 
iddo. 

9 4 “Onid ymwelaf â hwynt am 
hyn? medd yr ARGLWYDD: oni ddïal 
fy enaid ar gyfryw genedl a hon ? 

10 Dros y mynyddoedd y codaf 
wylofain a chwynfan, a galar dros 
T"lannerchau yr anialwch; am eu 


S]]osei hwynt, fel na thramwyo neb ||” 


(rwyddynt, ac na chlywir llais ys- 
grubliaid : ?adar y nefoedd a'r ani- 


feiliaid hefyd a giliasant, aethant |, 


ymaith. 

ll A mr a wnaf Jerusalem yn 
carneddau, ac Fyn drigfan dreig- 
iau; a dinasoedd Judah a wnaf yn 
ddiffaethwch heb breswylydd. 


am bechodaw yr Tuddewon. 


Cyn 
CRIST 

Cylc 

600. 





2 Heb. Pry 


bpen. 5.7, 8. 


c Ps. 64, 3, 
Es, 59. 4, 
13, 15. 


e pen, 6. 28, 


4 Neu, 
watwar. 


5 Neu, wedi 
eì saethu. 

£ Ps. 12. 2. 
a,l20, 3. 

£ Ps. 28. 3. 

6 Neu, ei 
gynllwyn. 


h pen, 5. 9, 
29, 


k Es, 94, 13, 
pen. 10, 22. 





Amnog yr — a JEREMIAH, X. i hyderu ar Dduw. 

cX2, |, 12 1 Pa wr sydd ddoeth a ddeall | a chyfiawnder, yn y ddaear: o her- Gyn 
Cyn |byn? a phwy y traethodd genau yr | wydd yn y rhai hynny yr ymhyf- iN 
600. _ | ARGLWYDD wrtho, fel y mynego pa- | rydais, medd yr ARGLWYDD. 600, 








| 1Ps.101.44.| ham y darfu am y tir, ac y llosgwyd. 25 4 Wele y dyddiau yn dyfod, 


medd yr 





fel anialwch heb gynniweirydd? 

19 A dywedodd yr ARGLWYDD, 
Am wrthod o honynt fy nghyf. 
raith, yr hon a roddais ger eu bron 
hwynt, ac na wrandawsant ar íy 
llef, na rhodio ynddi; 

14 Eithr myned yn ol “cyndyn- 
rwydd eu calon eu hun, ac yn ol 
Baalim, yr hyn a ddysgodd eu tad- 
au iddynt: 

15 AR hynny fel hyn y dywed 
ARGLWYDD y lluoedd, Um Is- 
rael, Wele, mi a'u bwydaf hwynt, y 
bobl hyn, "â wermod, ac a'u dïodaf 
uc! â dwfr bustl. 

16 "Gwasgaraf hwynt hefyd ym 
mysg cenhedloedd nid adnabuant 
hwy nau tadau: a mi a ddanfonaf 
ar eu hol hwyn gleddyf, hyd oni 
ddifethwyf hwynt. 

17 $ Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd ; Edrychwch, a_*gelwch 
am alar-wragedd i ddyfod, a dan- 
:| fonwch am y rhai cyfarwydd, i beri 
iddynt ddyfod, 

18 A brysio, a chodi cwynfan am 
danom ni, fel y gollyngo ein llyg- 
aid ni ddagrau, ac y difero ein 
hamrantau ni ddwfr. 

19 Canys llais cwynfan a glybuwyd 
o Sïon, Pa wedd y'n hanrheithiwyd! 
Ni a lwyr-waradw yddwyd; o her- 
wydd i ni adael y tir, o herwydd 
Pji'n trigfannau en bwrw mi allan. 

20 Etto gwrandêwch air yr AR- 
GLWYDD, Ô wragedd, a derbynied 
eich clust air eî enau ef; dysg- 
wch hefyd gwynfan i'ch merched, 
a galar bob un i'w gilydd. 

21 O herwydd dringodd angau i'n 
ffenestri, ac efe a ddaeth i'n palasau, 
i ddistrywio y rhai bychain oddi all- 
an, 4'r gwŷr ieuaingc o'r heolydd. 

22 Dywed, Fol hyn y dywed yr 
ARGLWYDD, Celaneddau dynion a 
syrthiant megis tom ar wyneb y 
maes, ac megis y dyrnaid ar ol y 
medelwr, ac ni chynnull ncb hwynt. 

93 4 Fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD, Nac ymffr ostied y doeth 
yn ei ddoethineb, ac nac ymffrost- 
ied y cryf yn ei gryfder, ac nac ym- 
ffrostied y cyfoethog yn ei gyfoeth ; 

24 Eithr “y neb a ymfírostio, ym- 
ffrostied yn hyn, « fod yn deall, ac 
yn fy adnabod i, mai myfi yw yr 
ARGLWYDD a wna drugaredd, barn, 


709 


ARGLWYDD, pan ymwel- 
wyf â HEOL enwaededig ynghyd â'r 
rhai dïenwaededig ; 

26 A'r Aipht, ac â Judah, ac âg 
Edom, ac â meibion Ammon, ac â 
Moab, ac âr rhai oll *sydd yn "y 
cyrrau eithaf, a'r rhai a drigant| ymai 
yn yr anialwch: canys yr holl gen-| gwa” 
hedloedd ^yn sydd ddïenwaededig, | douyt, 
ne holl dŷ Israel sydd â s chalon | 7walt 
ddïenwaededig. 


r pen. 25. 
PENNOD X. 


1 Yr anghyfelybrwydd sydd rhwng Duw ac 
eilunod. ÎT Y mae yn annog î ochel y go- 
Jidiau sydd ar ddyfod: 19 yn cwyno am- 
rhaith y tabernacl gan fugeiliaid ynfydion : 
29 yn gwneuthur gwedd ostyngedig. 


G“ RANDEWCH y gair a ddy- 
wed yr ARGLWYDD wrthych 
chwi, tŷ Israel: 

9 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
“Na ddysgwch ffordd y cenhedl- 
oedd, ac nac ofnwch arwyddion 
y nefoedd : canys y cenhedloedd 
a'u hofnant hwy. 

3 Canys deddfau y bobloedd sydd 
oferedd : o herwydd P cymmyna un 
bren o'r coed, gwaith llaw y saer, 
â bwyell. 

4 Ag arian ac âg. aur yr harddant 
ef; â hoelion ac â morthwylion y 
sicrhânt ef, fel na syflo. 

5 Megis palmwydden, syth ydynt 
hwy, “ac ni lefarant: “y mae yn j*Ps1 
rhaid eu dwyn hwy, am na allant |« s.46.1, 
gerdded. Nac ofnwch hwynt; can-|"' 
ys *ni allant wneuthur drwg, a 
gwneuthur da nid oes ynddynt. 

6 Yn gymmaint ag 'nad oes meb 'Exoi.1 
fel tydi, ARGLWYDD: mawr w yt, a| Ps 86.8, 
mawr 44v dy enw mewn cadernid. | 

7 “Pwy ni'th ofna di, Brenhin y |5Dat 15.4 
cenhedloedd? canys i ti y "gwedd- 2 Neu, 
ai: o herwydd ym mysg holl ddoeth- | P77"** 
ion y cenhedloedd, ac ym mysg eu 
holl deyrnasoedd hwy, nid oes meb 
fel tydi. 

8 Eithr 3h cyd-ynfydasant ac am- |s Heb. yn 
mhwyllasant: athrawiaeth oferedd 
yw cŷlff. 

9 Arian wedi ci yrru yn ddalennau 
a ddygir o Tarsis, ac 'aur o Uphaz, 
gwaith y celfydd, a dwylaw y todd-| i 
ydd: sidan glas a phorphor yw eu 
gwisg. hwy; gwaith y celfydd 4 oll. 

10 Eithr yr ARGLWYDD ydyw *y 
gwir DDUW, eîe yw y DUW byw, 


8SHeb.a 
dorrwyd 


Rhuf, 2, 
y AN 


Cylch 


600, 


a Lef. 18. 3, 
a,.20, 23. 


b Is, 40. 19, 
a. 44, 9, 10, 
&c, 


— ——_ —— .—— ————— -_-——-—————————  —  ——————  — ——— — ——  — ————  — ——  . .  —  — ———  —————— — —  —— 


unwaith 


y gwîr- 
ionedd Í 





43 


29. a 49, 22, 
Bef, 26, 41, 


c Ps, 115. 5, 


e Wis. 41, 23, 


un, “Y ar 


i Dan. 10. 5. 


4Ileb. Duw 


Oferedd eilunod. 






kar Brenhin 5*tragywyddol: rhag 
ei lid ef y cryna y ddaear, a'r cen- 
hedloedd ni allant ddïoddef ei sor- 


x Pg. 10. 16. | rlant ef. 

"Heb. gr| ll Fel hyn y dywedwch wrthynt; 
y 1Y duwiau ni wnaethant y nef- 
Ps.06.5. | oedd a'r ddaear, difethir hwynt or 


ddaear, ac oddi tan y nefoedd. 


mGenl | 12 Efe "a wnaeth y ddaear trwy 

Ps1256.|ei nerth, efe a sicrhaodd y byd 
| Ee ^|trwy ei ddoethineb, ac "a estynodd 
n Job 9. 8 


65, | y nefoedd trwy ei synwyr. 

13 Pan roddo efe ei lais, y bydd 
6tbwrf dyfroedd yn y nefoedd, ac 
9oefe a. wna i'r tarth ddyrchafu o 
eithafoedd y ddaear: efe a wna 
fellt " gyd â'r gwlaw, ac a ddwg y 
gwynt allan o'i drysorau. 

14 Ynfyd yw pob dyn yn ei wybod- 
aeth ; P gwaradwyddwyd pob todd- 
ydd trwy y ddelw gerfiedig: canys 
celwydd yw ei ddelw dawdd, ac 
nid oes anadl ynddynt. 

15 Oferedd nt, a gwaith cyfeil- 
iorni: yn amser eu gofwy y difethir 
hwynt. 

16 Nid fel y rhai hyn yw rhan 
Jacob: canys lluniwr pob peth yw 
efe, ac “Israel yw gwïalen ei etl- 
feddiaeth ef. ARGLWYDD y lluoedd 
yw ei enw. 

17 ' Casgl o'r tir dy farsiandïaeth, 
yr hon wyt yn 6frigo yn yr am- 
ddiffynfa. 

18 Canys fel hyn y dywed yr AnR- 
GLWYDD, Wele fi * yn taflu trigolion 
y tir y waith hon, a_chyfyngaf ar- 
nynt, fel y caffont /elly. 

19 TT Gwae fi am fy mriw! dolurus 
yw fy archoll: ond mi a ddywedais, 
Yn ddïau dyma ofid, a mi a'i dygaf. 

20 Fy mhabell i a anrheithiwyd, 
a'm rhaffau oll a dorrwyd; fy 
mhlant a aethant oddi wrthyf, ac 
nid ydynt: nid oes mwy a ledo fy 
mhabell, nac a gyfyd fy llenni. 

21 Canys y bugeiliaid a ynfydas- 
ant, ac ni cheisiasant yr ARGLWYDD: 
am hynny'ni lwyddant; a defaid 
eu porfa hwy oll a wasgerir. 

22 Wele, trwst y sôn a ddaeth, a 


o Ps, 135. 7. 
7 Neu, i'r 


gwlaw. 


P Es. 42, 17. 
a44.ll. 
a 4D. 16. 


g Ps. T4. 2. 


r Edrych 
|N 6.l. 
zec. 12. 3, 


na] Sam. 25. 
29, 


e— - 'Ŵ.l . Íenevg.S.,.L noe. .eubsnnmne neo a —  U 0 <—_—— 
_“T—_—__— 


















tpen.1.15. | chynnwrf mawr o 'dir y gogledd, i 
25.15. | Osod dinasoedd Judah yn ddiffaeth- 
«egu. | wch, ac “ yn drigfan dreigiau. 
rDian,16, | 23 7 Gwn, ARGLWYDD, “nad 
1 eiddo dyn ei ffordd: nid ar law 
gwr a rodio y mae llywodraethu 
ei gerddediad. 
Ps.6l. | 24 7Oospa Íi, ARGLWYDD, etto 
pen.30.1l.|mewn barn; nid yn dy lid, rhag 


i tì fy *ngwneuthur yn ddiddym. 


710 


JEREMIAH, XI. 








Jeremŵah yn cyhoeddi 


25 “Tywallt dy lid ar y cenhedl- 
oedd y rhai ni'th adnabuant, ac 
ar y teuluoedd ni alwasant ar dy 
enw: canys bwyttasant Jacob, ïe, 
bwyttasant ef, difasant ef hefyd, 
ac anrheithiasant ei gyfannedd. 


PENNOD XI. 

1 Jeremïah yn cyhoeddi cyfammod Duw; 8 yn 
ceryddu yr Iuddewon &m fod yn anufudd 
iddo, 11 yn prophwydo y deuai drygau ar- 
nynt hwy, 19$ ac ar wŷr Anathoth, am gyd- 
Jwriadu lladd Jeremïah. 


Y GAIR yr hwn a ddaeth at 
Jeremïah oddi wrth yr AR- 
GLWYDD, gan ddywedyd, 

2 Gwrandêwch eiriau y cyfammod 
hwn, a dywedwch wrth wŷr Judah, 
ac wrth breswylwyr Jerusalem ; 

3 Dywed hefyd wrthynt, Fel hyn 
y dywed ARGLWYDD DDUW Israel; 
2 Melldigedig yddo y gwr ni wren- 
dy ar eiriau y cyfammod hwn, 

4 Yr hwn a orchymynais i'ch 
tadau chwi y dydd y dygais hwynt 
o wlad yr Aipht, *o'r ffwrn haiarn, 
gan ddywedyd, “Gwrandêwch ar fy 
llef, a gwnewch hwynt, yn ol yr hyn 
oll a orchymynwyf i chwi: felly 
chwi a fyddwch yn bobl i mi, a min- 
nau a fyddaf yn Dpuw i chwithau: 

5 Fel y gallwyf gwblhâu y “llw a 4DeutT. 
dyngais wrth eich tadau, ar roddi 
iddynt dir yn llifeirio o laeth a 
mêl, megis 4 mae heddyw. Yna 
yr attebais, ac y dywedais, O AR- 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
600. 


z Ps, T9, 6. 


Cylch 
608. 


a Deut, 27. 
Gal, 3. 10, 


b Deut. 4. 
20. 
1 Bren. 8. 
6l, 

c Lef, 26. 
us 26. 3, 


GLWYDD, “felly y byddo. PHON; 
6 Yna yr ARGLWYDD a ddywed-| Deut, 7r 


odd wrthyf, Cyhoedda y geiriau 
hyn oll yn ninasoedd Judah, ac yn 
heolydd Jerusalem, gan ddywedyd, 
Gwrandêwch eiriau y cyfammod 
hwn, a gwnewch hwynt. 

7 Canys gan dystiolaethu y tyst- 
iolaethais wrth eich tadau, y dydd 
y dygais hwynt i fynu o dir yr 
Aipht, hyd y dydd hwn, * trwy godi 
yn fore, a thystiolaethu, gan ddy- 
wedyd, Gwrandêwch ar fy llais. 

8 fOnd ni wrandawsant, ac ni og- 
wyddasant eu clust, eithr “rhodias- 
ant bawb yn ol *cyndynrwydd eu 
calon ddrygionus: am hynny y dyg- | neayr 
af arnynt holl eiriau y cyfammod | /'** 
hwn, yr hwn a orchymynais 14dynt 
ei wneuthur, ond ni wnaethant. 

9 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, * Cyd-fradwriaeth a gafwyd 
y'ngw$r Judah, ac ym mysg trig- 
olion Jerusalem. 

10 Troisant at anwiredd eu tadau 
gynt, y rhai a wrthodasant wrandaw 


e pen. 7. 13, 
na 


f pen. 7. 26. 

£ pen. 2. 17. 
aT. 24. 
a9. 14, 


h Wzec. 22, 
25. 
Hos. 6. 9. 


cyfammod Duw. 





i Ps. 18. 41. 
Diar. I. 28. 
Es. l. 15. 


1 pen. 2, 28. 


4 Heb. 
gwarad- 


wydd 

Hos. 9. 10. 
m pen. 7. 16. 

& 14. 11, 


nPs.l.ll, 
&c. 

5 Heb. 
Beth sydd 
im han- 
wylyd yn, 
&c 


6 Heb. pan 
fyddo dy 
drygioni, 


o pon. 2. 21. 


P pen. 13. 
18, 


7 Heb. fara. 


g Ps, 63. 4. 


r 1 Sam. 16. 
7 


hwy: tŷ Judah a thŷ Israel a dor- 
rasant fy nghyfammod yr hwn a 
wncuthum â'u tadau hwynt. 

ll 4 Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD, Wele fi yn dwyn 
drwg arnynt, yr hwn nis gallant 
fyned oddi wrtho: 'yna y gwaedd- 
ant arnaf, ac ni wrandawaf hwynt. 

12 Yna dinasoedd Judah a thrig- 
olion Jerusalem a ânt, ac Fa waedd- 
ant ar y duwiau yr arogl-darthant 
iddynt: ond gan waredu ni all- 
ant eu gwared hwynt yn amser eu 
drygfyd. 

13 Canys ym ol rhifedi dy ' ddin- 
asoedd yr oedd dy dduwiau, O 
Judah; ac ym o rhifedi heolydd 
Jerusalem y gosodasoch allorau i'r 
peth gwaradwyddus Awmnmw, ŵe, 
allorau i fwg-darthu i Baal. 

14 Am hynny “na weddïa dros y 
bobl hyn, ac na chyfod waedd neu 
weddi drostynt: canys ni wran- 
dawaf yr amser y gwaeddant arnaf 
o herwydd eu drygfyd. 

15 "* Beth a wna fy anwyl yn fy 
nhŷ, gan iddi wneuthur ysgelerder 
lawer? ar cig cyssegredig a aeth 
ymaith oddi wrthyt: *pan wnelit 
ddrygioni, yna y llawenychit. 

16 Olew-wydden ddeiliog dêg, o 
ffrwyth prydferth, y galwodd yr AR- 
GLWYDD dy enw: trwy drwst cyn- 
nwrf mawr y cynneuodd tân ynddi, 
a1 changhennau a dorrwyd. 

17 Canys ARGLWYDD y lluoedd, *yr 
hwn ath blannodd, a draethodd 
ddrwg yn dy erbyn, o herwydd dryg- 
ioni tŷ Israel a thŷ Judah, y rhai a 
wnaethant yn eu herbyn eu hun, 
i'm digio ì, trwy fwg-darthu i Baal. 

18 4 A'r ARGLWYDD a hysbysodd 
i mi, a mi a2 gwn; yna y dangos- 
aist i mi eu gweithredoedd hwy. 

19 A minnau oeddwn fel oen neu 
fustach a ddygid i'w ladd; ac ni 
wyddwn P fwriadu o honynt fwriad- 
au yn fy erbyn i, gan ddywedyd, 
Distrywiwn y pren ynghyd âi 
“ffrwyth, a 1difethwn ef o dir y 
rhaì byw, fel,na chofier ei enw 
ef mwy. 

20 Eithr, O ARGLWYDD y lluoedd, 
barnwr cyfiawnder, a 'chwiliwr yr 
arennau a'r galon, gwelwyf dy ddïal- 
edd arnynt; canys i ti y datgudd- 


'|iais fy nghŵyn. 


21 Am hynny fel hyn y dywed 


| yr ARGLWYDD am wŷr Anathoth, 








711 


JEREMIAH, XII 











y rhai a geisiant dy einioes, gan 
ddywedyd, *Na phrophwyda yn 
enw yr ARGLWYDD, rhag dy farw 
trwy ein dwylaw ni: 

22 Am hynny fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd; Wele fi yn ym- 
weled â hwynt: y gwŷr ieuaingc a 
fyddant feirw frwy y cleddyf, a'u 
meibion a'u merched a_ fyddant 
feirw o newyn. 

23 Ac ni bydd gweddill o honynt; 
canys mi a ddygaf ddrygfyd ar wŷr 
Anathoth, sef blwyddyn eu gofwy. 


PENNOD XII 


1 Jeremïah yn cwyno rhag llwyddiant yr an- 
nuwiol, a Lhrwy ydd yn gweled eu cwymp 
hwy. 5 Duw yn eî rybuddio ef o fradwr- 
iaelh eî frodyr yn eî erbyn ; Y ac yn gofidio 
dros eî elifeddiaeth; 14 ac yn addaw â'r 
edifeiriol gael dychwelyd o gaethiwed. 


â C YFIAWN wyt, ARGLWYDD, pan 

ddadleuwyf â thi: er hynny 
ymresymmaf â thi am dy farned- 
igaethau : ? Paham y llwydda ffordd 
yr anwir, ac y ffynna yr anffydd- 
loniaid oll? 

2 Plennaist hwy, ïe, gwreiddiasant; 
2cynnyddant, ïe, dygant ffrwyth ; 
cagos wy6 yn eu genau, a phell 
oddi wrth eu harennau. 

3 Ond ti, ARGLWYDD, îa'm had- 
waenost i; íi am gwelaist, ac *a 
brofaist fy nghalon *tu ag attat; 
tyn allan hwynt megis defaid i'r 
lladdfa, a pharottoa hwynt erbyn 
dydd y lladdfa, 

4 Pa hyd y galara y (ir, ac y 
gwywa gwellt yr holl faes, 'oblegid 
drygioni y rhai sydd yn trigo yn- 
ddo? methodd yr anifeiliaid a'r 
adar, oblegid iddynt ddywedyd, 
Ni wêl efe ein diwedd ni. 

5 4 O rhedaist ti gyd âr gwŷr 
fraed, a hwy yn dy ílino, pa fodd 
yr ymdarewi âr meirch? ac os 
blinasant dŷ mewn tir heddych- 
lawn, 412 yr hwn yr ymddiriedaist, 
yna pa fodd y gwnei yn ^ym- 
chwydd yr Iorddonen ? 

6 Canys idy frodyr, a thŷ dy dad, 
ïe, y rhai hynny a wnaethant yn an- 
ffyddlawn â thi; hwynt-hwy hefyd 
a *waeddasant yn groch ar dy ol: 
Ena choelia hwy, er iddynt ddy- 
wedyd 5 geiriau teg wrthyt. 

7 íl Gadewais fy nhŷ, gadewais fy 
etifeddiaeth ; mi a roddais “anwyl- 
yd fy enaid yn llaw ei gelynion. 

8 Fy etifeddiaeth sydd i mi megis 
llew yn y coed, “rhuo y mae im 
herbyn; am hynny caseais hi, 





a21.7 
c 

3 

h 
a7. 20 

5 
50, 44. 


7 Neu, ua 


Cwymp yr annuwiol. 





a Pg, 51, â, 


rhagddynt. 
c Es. 29, 13. 


d Ps, 17. 3, 
a l130.1, 

€ pen. 11.20, 

3 Heb. gyd 
â (hi. 


f Ps. 107. 4. 


< 

h Jos. 3.15. 
1 Chron, 
12.15. 
pen. 49, 19, 
a. 50, 44, 

i pen, 9. 4. 


y 
|-| 
E2 
5 LJ 
to 
g 


25. 
5 Heb. 


bethau da, 
Heb 









gariad, 


odd. He '. 
rhoddes 
ei lef. 





Dww yn rhag-ddangos 


9 Y mae fy etifeddiaeth i mi fel 
aderyn sbrith ; y mae yr adar o 





Cyn 
CRIST 
| 


o amgylch yn ei 'herbyn hi: deuwch, 
 8Neu ymgesglwch, holl fwystfilod y maes, 
crafangog, 9 deuwch i ddifa. 
emnTe|. 10 Bugeiliaid lawer a_ddistryw- 
9Neu, —|iasant fy ngwinllan; sathrasant fy 
Ll rhandir, fy rhandir dirion a wnaeth- 

y 


ant yn ddiffaethwch anrheithiol. 

11 Gwnaethant hi yn anrhaith, 
ac wedi ei hanrheithio y galara hi 
wrthyf: y tir i gyd.a anrheithiwyd, 
am nad oes neb yn eí gymmeryd 
at eî galon. 

12 Anrheithwyr a ddaethant ar 
yr holl fryniau trwy yr anialwch: 
canys cleddy iU yf ARGLWYDD â 
ddifetha o'r ni gwrr i'r ddaear 
hyd y cwrr aral ir ddaear: nid 
oes heddwch i un cnawd. 

13 " Hauasant wenith, ond hwy a 
fedant ddrain; ymboenasant, ond 
ni thyccia iddynt: a hwy a gywil- 
yddiant am eich ffrwythydd chwi, 
o herwydd llid digofaint yr AR- 
GLWYDD. 

14 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD yn erbyn fy holl gymmyd- 
ogion drwg, y rhai sydd yn cyff- 
wrdd âr etifeddizeth a berais i'm 
pobl Israel ei hetifeddu, Wele, mi 
Pa'u tynnaf hwy allan o'u tìr, ac a 
dynnaf dŷ Judah o'u mysg hwynt. 

15 Ac wedi i mi eu tynnu hwynt 
allan, mi a ddychwelaf ac a dru- 
garhôf wrthynt; a dygaf hwynt dra- 
chefn bob un i'w etifeddiaeth, a 
phob un i'w dir. 

16 Ac os gan ddysgu y dysgant 
ffyrdd fy mhobl, i dyngu i'm henw, 
Byw yw yr ARGLWYDD, (megis y 
dan fy mhobl i dyngu i 1 Baal,) 
yna yr adeiledir hwy ynghanol fy 
mhobl, 

l7 Eithr oni “wrandawant, yna 
gan ddiwreiddio y diwreiddiaf fi 
y genedl hon, a chan ddifetha myfi 
a'i dinystriof hi, medd yr AR- 
GLWYDD. 


PENNOD XIII. 

l Trwy arwydd y gwregys Uian a guddiwyd 
yn Euphrates, y mae Duw yn rhag-ddangos 
dinystr eî bobl. 122 Trwy ddammeg costrelau 
a lenwid â gwîn, yn rhag-fynegi y meddwid 
hwy â drygfyd. 15 Y mae yn eu hannog î 
ochel y barnedigaethau sydd ar ddyfod; 22 
ac yn dangos mai eu fieidd-dra hwy oedd 
yr achos o hynny. 


| DUOL hyn y dywed yr ARGLWYDD 
wrthyf, Dos a chais i ti wregys 
llïap, a dod ef am dy lwynau, ac 
na ddod ef mewn dwfr. 


712 


m Lef. 26. 
16. 
Deut. 23. 
ôs. 
Mic. 6. 15. 
Hag. 1, 6. 
n Deut. 30. 
3, 
pen. 32, o7. 





MD as | SEREN XL 


.2 Felly y ceisiais wregys yn ol 
gair yr Tn ac a'2 dodais 
am fy llwynau. 

3 A daeth gair yr ARGLWYDD at- 
taf eilwaith, gan ddywedyd, 

4 Cymmer y gwregys a gefaìst, ac 
sydd am dy lwynau, a chyfod, dos 
i Euphrates, a ARAIL ef mewn 
twll o'r graig. 

5 Felly mi a euthum, ac a'i cudd- 
iais ef yn Euphrates, megis y gor- 
chymynasai yr ARGLWYDD i mi. 

6 Ac ar ol dyddiau lawer y dywed- 
odd yr ARGLWYDD wrthyf, Cyfod, 
dos i Euphrates, a chymmer oddi 
yno y gwregys a orchymynais i ti 
ei guddio yno. 

T Yna yr euthum i Euphrates, 
ac a gloddiais, ac a gymmerais y 
gwregys O'r man lle y cuddiaswn 
ef: ac wele, pydrasai y gwregys, 
ac nid oedd efe dda i ddim. 

8 A daeth gair yr ARGLWYDD at- 
taf, gan ddywedyd, 

9 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Felly y rW i falchder Judah, a 
mawr falchder Jerusalem bydru. 

10 Y bobl ddrygionus hyn, y rhai 
a wrthodant wrandaw fy ngeiriau 1, 
y rhai a rodiant y'nghyndynrwydd 
eu calon, ac a ânt ar ol duwiau 
dïeithr, i'w gwasanaethu hwynt, ac 
i ymostwng. iddynt, a fyddant fel 
y gwregys yma, yr hwn nid yw 

dai ddim. 

ll Canys megis ag yr ymwâsg 
gwregys am lwynau/ gwr, felly y 
gwneuthum i holl dŷ Israel a holl 
dŷ Judah lynu wrthyf, medd yr 
ARGLWYDD, i fod i mi yn bobl, 
ac yn enw, ac yn foliant, ac yn 
ogoniant : ond nî wrandawent, 

12 1 Am hynny y dywedi wrthynt 
y gair yma; Fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD DDUW Israel, Pob costrel 
a lenwir â gwin. A dywedant 
wrthyt ti, Oni wyddom ni yn sicr 
y llenwir pob costrel â zwin € 

13 Yna y dywedi wr thynt, Fel hyn 

y dywed yr ARGLWYDD; Wele fi yn 
yM! holl drigolion y 'tir hwn, Ïe, 
y brenhinoedd sydd yn. eistedd yn 
lle Dafydd ar ei orsedd-faingc ef, 
yr offeiriaid hefyd, a'r prophwydi, 
a holl breswylwyr Jerusalem, *â 
meddwdod. 

14 Tarawaf hwy 7 y naill wrth y 
llall, y tadau a'r meibion yn ehydl 
medd yr ARGLWYDD: nid arbed- 
af, ac ni thrugarhâf, ac ni resynaf, 
3 ond eu difetha hwynt. 


dinystr Judah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
602. 





cn E u i 


H 
wr wrth e 
Jrawd. 


9 Heb. rhag | 


eu difetha. 


— 


Am ochel barnau Duw. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
602. 


b Jos, 7. 19. 
c Es, 8. 22, 
d â. 69. 9, 
e Ps. â4. 10, 


f Galar. 1. 2, 
16. a2. 18. 


4 Neu, 
penwisg. 


€ pen. 6. 21. 


sodlau 
(rwy drais. 


6 Heb. 
ddysgwyd, 


k Galar, 1.8, 
Ezec. 16, 
97. a 23, 29, 
Hos, 2, 10, 

I pen. &. 8, 


m Hi, G5. 7. 


ar ol ma 
bryd etto? 


15 Clywch, a gwrandêwch; na 
falchïwch: canys yr ARGLWYDD â 
lefarodd. 

16 PRhoddwch ogoniant i'r AR- 
GLWYDD eich DUW, cyn iddo ef 
ddwyn “tywyllwch, a chyn i chwi 
daro eich traed wrth y mynydd- 
oedd tywyll; a thra fyddoch *yn 
disgwyl am oleuni, iddo ef ei droi 
“yn gysgod angau, 4'ê wneuthur 
yn dywyllwch. 

17 Ond oni wrandêwch chwi hyn, 
fy enaid a wyla mewn lleoedd dir- 
gel am eich balchder; fa'm llygaid 
gan wylo a wylant, ac a ollyngant 
ddagrau, o achos dwyn dïadell yr 
ARGLWYDD i gaethiwed. 

18 Dywed wrth y brenhin a'r fren- 
hines, Ymostyngwch, eisteddwch i 
lawr: canys disgynodd eich *pen- 
deficaeth, sef. coron eich anrhyd- 
edd. 

19 Dinasoedd y dehau a gauir, ac 
ni bydd a'w hagoro; Judah i gyd 
a gaethgludir, yn llwyr y dygir hi 
i gaethiwed, 

20 Codwch i fynu eìch llygaid, a 
gwelwch y rhai sydd yn dyfod o'r 
gosledd: pa le y mae y ddïadell a 
roddwyd i ti, sef dy ddïadell bryd- 
ferth * 

21 Beth a ddywedi pan 'ymwelo 
â thi? canys ti a'u dysgaist hwynt 
yn dywysogion, ac yn ben arnat: 
oni £oddiwes gofidiau di megis 
gwraig yn esgor? 

22 4 Ac o dywedi yn dy galon, 


'|PPaham y digwydd hyn ì mi? o 
|herwydd amlder dy anwiredd 'y 


noethwyd dy odre, ac y 5dinoeth- 
wyd dy sodlau. 

23 A newidia yr Ethiopiad ei 
groen, neu y llewpard ei frychni? 
Jelwy chwithau a ellwch wneuthur 
da, y rhai a $£gynnefinwyd â gwneuth- 
ur drwg, 

24 Am hynny y chwalaf hwynt 
megis sofl yn myned ymaith gyd 
â gwynt y diffaethwch. 

25 Dyma dy gyfran di, y rhan a 
fesurais i. tì, medd yr ARGLWYDD ; 


am i ti fy anghofio i, ac ymddiried. 


mewn celwydd. 

26 Am hynny Fy dinoethais in- 
nau dy odre di dros dy wyneb, fel 
yr amlyger dy warth. 

27 Gwelais dy odineb ath !wer- 
yriad, brynti dy butteindra, a'th 


, |ffieidd-dra "ar y bryniau yn y 


meusydd. Gwae di, Jerusalem! a 
ymlanhêi di?* “pa bryd bellach ? 


T13 


JEREMIAH, XIV. 


PENNOD XIV. 

1 Y newyn tost, T yn peri 4 Jeremïah weddïo. 
10 Nî fyn yr Arglwydd ymbil âg ef dros 
y bobl. 19 Nad yw gau-brophwydi yn esgus 
iddynt hwy. 17 Cyfrôs Jeremïah â gwyno 
drostynt hwy. 

AIR yr ARGLWYDD yr hwn a 
ddaeth at Jeremïah *o achos 

y drudaniaeth. 

2 Galara Judah, a'i phyrth a lesg- 
ânt; y maent yn ddu hyd lawr, a 
gwaedd Jerusalem a ddyrchafodd 
i fynu. 

3 A'u boneddigion a hebryngas- 
ant eu rhai bychain i'r dwfr: 
daethant i'r ffosydd, ni chawsant 
ddwfr; dychwelasant a'u llestri yn 
weigion: cywilyddio a gwladeiddio 
a wnaethant, a “chuddio eu pen- 


au, 

4 ODlegid agennu o'r ddaear, am 
nad oedd gwlaw ar y ddaear, cy- 
wilyddiodd y llafurwyr, cuddiasant 
eu pennau. | 

5 Iê, yr ewig hefyd a lydnodd 
yn y maes, ac a'ê gadawodd, am 
nad oedd gwellt. 

6 “A'r asynod gwylltion a safas- 
ant yn y lleoedd uchel; yfasant 
wynt fel dreigiau: eu llygaid hwy 
a ballasant, am nad oedd gwellt. 

7 T O ARGLWYDD, cr i'n han- 
wireddau dystiolaethu i'n herbyn, 
gwna di er mwyn dy enw: canys 
aml yw ein cildynrwydd ni; pech- 
asom i'th erbyn. 

8 Gobaith Israel, a'i geidwad yn 
amser adfyd, paham y byddi megis 
pererin yn y tir, ac fel ymdeithydd 
yn troi i lettŷa dros noswaith ? 

9 Paham y byddi megis gwr wedi 
synnu? fel gwr cadarn heb allu 
achub? etto yr ydwyt yn ein mysg 
ni, ARGLWYDD, a'th enw di a elwir 
arnom : na âd ni. 

10 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD wrth y bobl hyn, “Fel 
hyn yr hoffasant hwy grwydro, ac 
ni attaliasant eu traed: am hynny 





Newyn tost. 





a 2 Sam, 15, 
30, 


o pen. 2, 24. | 


c Edrych 
pen. 2, 23, 
24, 20. 


nis myn yr ARGLWYDD hwy; “yr|iHo.ê1s 


awr hon y cofia efe eu hanwiredd 
hwy, ac a ymwêl â'u pechodau. 


1l Yna y dywedodd yr ARGLWYDD | o gxo4. 32. 


wrthyf, *Na weddïa dros y bobl| !" 


hyn am ddaioni. 


pon, 7. 16. 
all.]l4. 
Diar, 1. 28, 


12 fPan ymprydiant, ni wrandawaf ERU 


eu gwaedd hwynt; a “phan offrym- 
mant boeth-offrwm a bwyd-offrwm, 


a, 58, 
en, 11. ll, 
zec, 8, 18, 
Mic. 3. 4. 


ni byddaf boddlawn iddynt: ond| ZbT". 
'âr cleddyf, ac â newyn, ac â|5pm,62. 


haint, y difaf hwynt. 


21,22 
b pen. 9, 16, 





COosp y gau-prophwydi. 


Cyn 
C3IsT 
Cylch 
GOl. 


3 Heb. gwiîr- 
ionedd 


; 
neu, sicr 


wydd. 


k pen. 9. 1. 
al3.l7. 
Galar.1.16. 
a2.18. 


1 pen. 8. 15. 


m Ps, 106. 6. 
Dan, 9. 8, 


n Zech, 10, 
ì EF^ 


13 T Yna y dywedais, O AR- 
GLWYDD DDUW, NS med y Da 
hwydi dywedyd wrthynt, Ni 
tfelwch Mar dun ac ni ddaw 
newyn attoch; eithr mi a roddaf 
heddwch *sicr i chwi yn y lle yma. 
14 Yna y dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, Y prophwydi sydd yn pro- 
phwydo celwyddau yn fy enw i; 


22. | nid anfonais hwy, ni orchymynais 
,». |iddynt chwaith, ac ni leferais wrth- 


ynt: gau weledigaeth, a dewiniaeth, 
a choegedd, a thwyll eu calon eu 
hun, y maent hwy yn eu pro- 
phwydo i chwi. 

15 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD A y OD sydd 

rophwydo yn fy enw i, a min- 
dau bet eMifanfon hwynt, etto hwy 
a ddywedant, Cleddyf a newyn ni 
bydd yn y tir hwn; Trwy gleddyf 
a newyn y difethir y prophwydi 
hynny. 
16 A'r bobl y rhai y maent yn 
prophwydo iddynt, a fyddant wedi 
eu taflu allan yn heolydd Jerusa- 
lem, o herwydd y newyn a'r cledd- 
yf; ac ni bydd neb i'w claddu, 
hwynt-hwy, na'u gwragedd, na'u 
meibion, na'u merched: canys mi 
a dywalltaf arnynt eu drygioni. 

17 Am hynny y dywedi wrthynt 
y gair yma, FDifered fy llygaid i 
ddagrau nos a dydd, ac na pheid- 
iant: canys â briw mawr y briw- 
wyd y wyryf merch fy mhobl, ac 
â phla tost iawn. 

18 Os âf fi allan i'r maes, wele 
rai wedi eu lladd â'r cleddyf; ac 
o deuaf i mewn i'r ddinas, wele rai 
llesg o newyn: canys y prophwyd 
ar offeiriad hefyd sydd yn *am- 
gylchu i dir nid adwaenant. 

19 Gan wrthod a wrthodaist ti 


Judah? neu a ffieiddiodd dy enaid 
33 |di Sïon? paham y tarewaist ni, ac 


nad oes i ni feddyginiaeth? !dis- 
gwyliasom am heddwch, ac nid oes 
daioni; ac am amser iachâd, ac 
wele flinder. 

20 Yr ydym yn cydnabod, AR- 
GLWYDD, ein camwedd, ac anwir- 
edd ein tadau ; oblegid “ni a bech- 
asom yn dy erbyn di. 

91 Na fífieiddia »4, er mwyn dy 
enw, ac na fwrw i lawr orseddfa 
dy ogoniant: cofia, na thorr dy 
gyfammod â ni. 

22" A oes 2eb ym mhlith oferedd 
y cenhedloedd â wna iddi wlawio? 
neu a rydd y nefoedd gawodauf 


714 


JEREMIAH, XV. 





|——— — — —  — 


9 Onid ti yw efe, O ARGLWYDD ein 
Duw ni? am hynny arnat íi y dis- 
gwyliwn nì: canys fi a wnaethost 
y pelhau hyn oll. 

PENNOD XV. 


1 Llwyr wrthodiad, ac amryw farnedigaethau 
yr Iuddewon. 10 Jeremïah yn cwyno rhag 
eu haígasrwydd hwy ; ac yn derbyn addewîd 
iddo eì hun, 12 a bygwth. arnynt hwylhau : 
15 yn gweddïo, 19 ac yn cael addewid gras- 
usol 


DYWEDODD yr ARGLWYDD 

wrthyf, *Pe safai “Moses a 
“Samuel ger fy mron, eifo ni bydd- 
aŵ fy serch ar y bobl yma; bwrw 
hwy allan o'm golwg, ac elont ym- 
aith. 

2 Ac os dywedant wrthyt, I ba 
le yr awn? tithau a ddywedi wrth- 
ynt, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
1Y sawl sydd i angau, i angau; 


a'r sawl i'r cleddyf, i'r cleddyf; ar| 


sawl i'r newyn, i'r newyn; ar sawl 
i gaethiwed, i gaethiwed. 

3 A mi *a osodaf arnynt bedwar 
“rhywogaeth, medd yr ARGLWYDD: 
y cleddyf, i ladd; a'r cwn, i larpio; 
ac fadar y nefoedd, ac anifeiliaid 
y ddaear, i ysu ac i ddifa. 

4 Ac a'u rhoddaf hwynt i'w £sym- 
mudo i holl deyrnasoedd y ddaear; 
herwydd * Manasseh mab Hezecïah 
brenhin Judah, am yr hyn a wnaeth 
efe yn Jerusalem. | 

5 Canys pwy a drugarhâ wrthyt 
ti, O Jerusalem? a phwy a gwyna 
i ti? a phwy a dry i ymofyn “pa 
fodd yr wyt ti? 

6 Ti a'm gadewaist, medd yr AR- 
GLWYDD, ac a aethost yn ol: am 
hynny yr estynaf fy llaw yn dy er- 
byn di, ac a'th ddifethaf; myfi a 
ílinais yn edifarhâu. 

7 A mi a'u chwalaf hwynt â gwynt- 
yll ym mhyrth y wlad: * diblantaf, 


difethaf fy mhobl, ga» na ddy-| 


chwelant oddi wrth eu ffyrdd. 

8 Eu gweddwon a amlhasant i mi 
tu hwnt i dywod y môr: dygais 
arnynt yn erbyn *mam y gwŷr ieu- 
aingc, anrheithiwr ganol dydd ; per- 
ais :ddo syrthio yn ddisymmwth 


.arni hi, a dychryn ar y ddinas. 
9 “Yr hon a blantodd saith, a|, 


Gwrthodiad yr Tuddewon. 


o Ps. 135, 7. 
a 147. 8. 
Es. 30, 23, 
pen, 5. >4, 
a 10, 13. 


a Ezec. 14, 
14, &c, 

b Exod, 32, 
11.12. 
Ps. 92, 6. 

cr Sam, 7. 


d pen.43, 11, 
JZec, o. 2, 


a 
Zech, 11, 9, 


e Lef, 26. 
16, &c, 
2 Heb. teulu, 


f pen. 7. 33, 


E Deut. 28. 
25 
en. 24, 9, 
zec, 23, 
6. 


h2Bren.21, 
11. a 23, 26. 
a.24, 3, 


i Es. 5L. 19, 


3 Heb. 
am dy 
heddwch Ŷ 


lesgaodd: “ei henaid hi a lesmeir-| 5 


iodd, !ei haul a fachludodd tra yr|. 


oedd hê yn ddydd ;*hi'a gywilydd- 
iodd, ac a waradwyddwyd; a rhodd- 
af y gweddillion o honynt i'r cledd- 
yf yngŵydd eu gelynion, medd yr 
ARGLWYDD. 

10 “Gwae fi, fy mam, ymddŵyn. 


I Amos 8, 9, 


m Job 3. 1, 
&c. 
pen. 20, 14, 


Oŵyn a gweddi, Jeremïah. 


Cyn 
CRIST 





n Ps, 44. 12, 


pen. 17. 3, 


6 Deut. 32, 
22, 


Eg 9. 
Dat. 10. 9, 


gPs.1.1. 
a.26. 4, 5. 


rpeon, 30. 15, 


s Job 6. 15, 
&c, 
8 Heb. 
nid ydynt 
Ŵyddlawn? 
t Zech, 3.7. 


u Ezec. 22. 
20. a 44, 23, 


x pen. 1. 18. 
a 6. 27. 


me 


o honot fi yn wr ymryson, ac yn 
wr cynnen i'r holl ddaear! ni log- 
ais, ac ni logwyd i mi; eí6o pawb 
o honynt sydd yn fy melldithio i. 

11 Yr ARGLWYDD a ddywedodd, 
Yn ddïau bydd dy weddill di mewn 
daioni; yn ddïau "gwnaf i'r gelyn 
fod yn dda wrthyt, yn amser adfyd 
ac yn amser cystudd, 

12 A dyrr haiarn yr haiarn or 
gogledd, a'r dur? 

13 Dy gyfoeth a'th drysorau "a 
roddaf yn yspail, nid am werth, ond 
oblegid dy holl bechodau, trwy dy 
holl derfynau. 

14 Gwnaf i ti fyned hefyd gyd 
âth elynion i dir nad adwaenost: 
canys “tân a ennynodd yn fy nig- 
ofaint, arnoch y llysg. 

15 Y Ti a wyddost, ARGLWYDD ; 
cofia fi, ac ymwêl â mi, a dïal drosof 
ar fy erlidwyr; na ddwg fi ymaith 
yn dy hir-ymaros: gwybydd ddwyn 
o honof waradwydd er dy fwyn di. 

16 Dy eiriau a gaed, a mi Pa'u 
bwytteais hwynt; ac yr oedd dy 
air dì imi yn llawenydd ac yn 
hyfrydwch fy nghalon: canys dy 
enw di a alwyd arnaf fi, O AR- 
GLWYDD DDUW y lluoedd. 

17 1Nid eisteddais y'nghymmanfa 
y gwatwarwyr, ac 044 ymhyfrydais: 
eisteddais fy hunan o herwydd dy 
law di; canys ti am llenwaist i o lid. 

18 Paham y mae fy "nolur i yn 
dragywyddol? a'm pla yn anaele, 
fel na ellir ei iachâu? a fyddi di i 
mi megis celwyddog, neu fel * dyfr- 
oedd *a ballant 

19 $ Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD, “Os dychweli, yna 
yth ddygaf eilwaith, a thi a sefi 
ger fy mron; os "tynni ymaith y 
gwerthfawr oddi wrth y gwael, 
byddi fel fy ngenau i: dychwelant 
hwy attat ti, ond na ddychwel di 
attynt hwy. 

20 Gwnaf di hefyd i'r bobl yma 
*yn fagwyr efydd gadarn; a hwy 
a ryfelant yn dy erbyn di, eithr 
Jni'bh orchfygant: canys yr yd- 
wyf fi gyd â thi, i'th achub ac i'th 
wared, medd yr ARGLWYDD, 

91 A mi a'th waredaf di o law y 
rhai drygionus, ac a'th ryddhâf di 
o law yr ofnadwy. 


PENNOD XVI. 

i Y prophwyd, trwy gysgodion, sef lrwy ym- 
allal oddì, wrlh. brïodas, ac oddì. wrth daî 
galar a gwledda, yn rhag-ddangos llwyr 
ddifrod yr Iuddewon, 10 am eu bod yn 


715 


JEREMIAH, XVI. 





Difrod yr Tuddewon. 
waeth na'u tadau; 14 y bydd rhyfedd Cyn 
eu hymwared hwy a, i ag da, a ME 
allan o'r Aipht; 16 y tâl Duw iddynt ew| gy 
delw-addoliaeth yn ddau-ddyblyg. 

AIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
hefyd attaf fi, gan ddywedyd, 

2 Na chymmer i ti wraig, ac na 
fydded i ti feibion na merched, yn 
y lle hwn. 

3 Canys fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD am y meibion ac am y 
merched a anwyd yn y lle hwn, ac 
am eu mammau a'u dug hwynt, ac 
am eu tadau au cenhedlodd hwynt 
yn y wlad hon; 

4 "O angau nychlyd y byddantj^pen 15.2 
feirw: ni alerir am danynt, ac nis | bpen.25.33. 
cleddir hwynt: byddant fel tail ar 
wyneb y ddaear, a darfyddant trwy 
y cleddyf, a thrwy newyn ; a'u * cel- | <Ps.9. 2. 
aneddau fydd yn ymborth i adar y YN 


nefoedd, ac i anifeiliaid y ddaear. 

5 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD, “Na ddos i dŷ “y galar, 
ac na ddos i alaru, ac na chwyna 
iddynt: canys myfi a gymmerais 
ymaith fy heddwch oddi wrth y 
bobl hyn, medd yr ARGLWYDD, sef 
trugaredd a thosturi. 

6 A byddant feirw yn y wlad hon, 
fawr a bychan: ni chleddir hwynt, 
ac ni alerir am danynt; nid *ym- 
dorrir ac nid fymfoelir drostynt. 

7 * Ni rannant iddynt fwyd mewn 
galar, i roi cysur iddynt am y marw; 


ac ni pharant iddynt yfed o phïol| E 


cysur, am eu tad, neu am eu mam. 


8 Na ddos i dŷ gwledd, i eistedd | !* 


gyd â hwynt i fwytta ac ìi yfed. 

9 Canys fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd, Duw Israel; 
Wele, £myfi a baraf i lais cerdd a 
llawenydd, i lais y prïod-fab, ac i 


lais y brïod-ferch, ddarfod o'r lle| Hos.2.i 


hwn, o flaen eich llygaid, ac yn eich 
dyddiau chwi. 

10 4 A phan ddangosech i'r bobl 
yma yr holl eiriau hyn, ac iddynt 
hwythau ddywedyd wrthyt, Am ba 
beth y llefarodd yr ARGLWYDD yr 
holl fawr-ddrwg hyn i'n herbyn ni? 
neu, Pa beth yw ein hanwiredd? 
neu, Beth yw ein pechod a_bech- 
asom yn erbyn yr ARGLWYDD ein 
Duw î 

ll Yna y dywedi wrthynt, O her- 
wydd i'ch tadau fy ngadael i, medd 
yr ARGLWYDD, a myned ar ol duw- 
iau dïeithr, a'u gwasanaethu hwynt, 
ac ymgrymmu iddynt, am gwrthod 
i, a bod heb gadw fy nghyfraith ; 


d Ezec, 24. 

117, 22, 

2 Neu, 
galar- 
wledd, 


e Lef. 19. 28, 
Deut, 14.1, 

f Es, 22, 12, 

9 Neu, Nid 
ymdorrant 
trostynt, 


a . 

Ezec,26.13. 
os. 2. 11, 

Dat, 18. 23. 


h pen. 6. 19, 
a l3. 22, 


Cacthiwed, Judah 


JEREMIAH, XVIL 


am eu pechod. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
601. 

î pen. 7. 26. 


k Deot. 4, 
97. a 28. 
64, 65. 


Ì Es. 43. 18, 
Mr 23.7, 


m Amos 4. 


Hab, 1. 15. 


n Job 94, 22. 
Diar. 6. 21. 


o Ezec. 43, 
7, 9. 


Ppen. 17.17. 


8 pen. 2. 11. 


r pen. 99. 2. 


12 A chwithau a wnaethoch 'yn 
waeth na'ch tadau, canys wele chwi 
yn rhodio bob un yn ol cyndyn- 
rwydd ei galon ddrwg, heb wran- 
daw arnaf ; 

13 “Am hynny mi a'ch taflaf chwi 


'Io'r tir hwn, i wlad nid adwaenoch 


chwi na'ch tadau; ac yno y gwas- 
anaethwch dduwiau dïeithr ddydd 
a nos, lle ni ddangosaf i chwi ffair. 

14  !Gan hynny wele y dyddiau 
yn dyfod, medd yr ARGLWYDD, 
pryd na ddywedir mwyach, Byw yw 
yr ARGLWYDD, yr hwn a ddug feib- 
ion Israel i fynu o dir yr Aipht: 

15 Eithr, Byw yw yr ARGLWYDD, 
yr hwn a ddug i fynu feibion Is- 
yael o dir y gogledd, ac or holl 
diroedd lle y gyrrasai efe hwynt: 
a mi a'u dygaf hwynt drachefn i'w 
gwlad a roddais i'w tadau. 

16 1 Wele fi yn anfon am ” bysg- 
odwyr lawer, medd yr ARGLWYDD, a 
hwy au pysgottant hwy; ac wedi 
hynny mi a anfonaf am helwyr 
lawer, a hwy a'u heliant hwynt 
oddi ar bob mynydd, ac oddi ar 
bob bryn, ac o ogofeydd y creigiau. 

17 Canys "y mae fy ngolwg ar eu 
holl ffyrdd hwynt: nid ydynt gudd- 


'liedig o'm gŵydd i, ac nid yw eu 


hanwiredd hwynt guddiedig oddi 

ar gyfer fy llygaid. 

18 Ac yn gyntaf myfi a dalaf 
yn ddwbl am eu hanwiredd a'u 
pechod hwynt; am “iddynt halogi 
fy nhir â'u ffiaidd gelanedd; ïe, 
âu ffieidd-dra y llanwasant fy etì- 
feddiaeth. 

19 O ARGLWYDD, fy nerth a'm 
cadernid, Pa'm noddfa yn nydd 
blinder ; attat ti y daw y Cenhedl- 
oedd o eithafoedd y ddaear, ac a 
ddywedant, Dïau mai celwydd a 
ddarfu i'n tadau ni ei etifeddu, ofer- 
edd, a phethaw heb lês ynddynt. 

20 A wna dyn dduwiau iddo ei hun, 
a «hwythau heb /od yn dduwiau ? 

91 Am hynny wele, mi a wnaf 
iddynt wybod y waith hon, dang- 
osaf iddynt fy llaw am grym: a 
chânt wybod mai yr ARGLWYDD 
yw 'fy enw. 

PENNOD XVII. 

1 Caeihiwed Judah am eu pechod. 5 Mell- 
dilhio ymddâried mewn dyn, T a bendithio 
ymddiried yn Nuw. 9 Nas gal y galon 
dwyllodrus dwyllo Duw. 12 Iachawdwriaeth 
Duw. 15 Y prophwyd yn cwyno rhag y rhaî 
oedd, yn gwatwar ei brophwydoliaeth ef. 19 
Ei anfon ef î adnewyddu y cyfammod, trwy 
sancteiddio y Sabbath. 


716 


EOHOD Judah a ysgrifenwyd 

â “phin o haiarn, âg ewin o 
adamant Py cerfiwyd e/ ar lech eu 
calon, ac ar gyrn eich allorau ; 

2 Gan fod eu meibion yn cofio eu 
hallorau a'u “llwyni wrth y pren 
deiliog ar y bryniau uchel. 

83 O fy mynydd yn y maes, &dy 
olud 4/th holl drysorau di a rodd- 
af yn anrhaith, a'th uchelfeydd i 
bechod, trwy dy holl derfynau. 

4 Ti a adewir hefyd “dy hunan, 
heb dy etifeddiaeth a roddais ì fì; 
a mì a wnaf i ti wasanaethu dy 
elynion mewn tir nid adwaenost: 
* canys cynneuasoch dân yn fy nig, 
yr hwn a lysg byth. 

5 JJ Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Melldigedìg fyddo y gwr a hydero 
mewn dyn, ac a wnelo “gnawd yn 
fraich iddo, a'r hwn y cilio ei galon 
oddi wrth yr ARGLWYDD. 

6 Canys efe a fydd “fel y grug yn 
y diffaethwch, ac ni wêl pan ddêl 
daioni; eithr efe a gyfannedda 
boeth-fannau 44 yr anialwch, mewn 
tir hallt ac anghyfanneddol. 

7 "Bendigedig yw y gwr a ymddir- 
iedo yn yr ARGLWYDD, ac y byddo 
yr ARGLWYDD yn hyder iddo. 

8 Canys efe a fydd 'megis pren 
wedi ei blannu wrth y dyfroedd, ac 
a estyn ei wraidd wrth yr afon, ac 
ni ŵyr oddi wrth ddyfod gwres; ei 
ddeilen fydd îr, ac ar flwyddyn 


3sychder ni ofala, ac ni phaid â|* 


ffrwytho. 

9 Y galon sydd fwy ei thwyll 
na dim, a drwg ddïobaith ydyw; 
pwy a'i hedwyn ? 


10 Myfi yr ARGLWYDD “sydd yn|5; 


chwilio y galon, yn profi yr arennau, 


i roddi i bob un yn ol ei ffyrdd, ac| 1 


yn ol ffrwyth ei weithredoedd. 


ll Fe petris yn *eistedd, ac heb| 
ddeor, yw yr hwn a helio gyfoeth yn |, 


annheilwng: 'yn hanner ei ddydd- 


iau y gedy hwynt, ac yn ei ddiwedd R 


ynfyd fydd. 


12 $ Gorsedd ogoneddus ddyrch- 


afedig o'r dechreuad, yw lle ein 
cyssegr ni. 

13 O ARGLWYDD, gobaith Israel, 
my rhai oll a'th wrthodant a war- 
adwyddir, ysgrifenir yn y ddaear 
y rhai a giliant oddi wrthyf, am 
iddynt adael yr ARGLWYDD, " ffyn- 
non y dyfroedd byw. 

14 Iachâ fi, O ARGLWYDD, a mi a 
iachêir ; achub fi, a mi a achubir: 
canys * tydi 4 îy moliant. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
601. 


a Job 19, 24, 
b Diar. 3, 3, 





c Barn, 3. 7.. 
Es, l. 29. 
alT.8. 


pen. 2. 20, 
d pen. 15. 
13. 


* Heb. ynot 


dy hunan. 


epen. 15. 14, 


f mryd 
Es. 31. 3. 


£ pon, 48, 6, 


3 Neu, 
attaliaeth. 


m Ps, Ta. 27, 
Es, 1. 23, 


n pen, 2, 13, 


o Deut, 10, 
21. 





Am gadw y Sabbath. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
6O1, 


P Es. 5. 19, 
Amos 6.18. 
2 Petr 3. 4, 

Gpen,l.4 
Mdo 


Fr pen. 16. 19. 


a Ig, 35, 4, 
a 40, 14, 


& pen, 11. 20. 


u Neh. 13, 
19. 


7 pen, 11, 10, 


s pen. 22. â. 


a pen. 32. 44, 


15 4 Wele hwynt yn dywedyd 
wrthyf, PPa le y mac gair yr AR- 
GLWYDD? deued bellach. 

16 Ond myfi “ni phrysurais rhag 
bod yn fugail ar dy ol di: ac ni ddy- 
munais y dydd blin, tì a'i gwyddost: 
yr oedd yr hyn a ddaeth o'm gwe- 
fusau 42 uniawn ger dy fron di. 

l7 Na fydd yn ddychryn i mi; 
Ai yw fy ngobaith yn nydd y dryg- 


18 “Gwaradwyddeor fy erlidwyr, 
ac na'm gwaradwydder i; brawych- 
er hwynt, ac na'm brawycher i: 
dwg arnynt ddydd drwg, a * dryllia 
hwynt â drylliad dau-ddyblyg. 

19 Fel hyn y dywedodd yr AR- 
GLWYDD wrthyf, Cerdda, a saf ym 
mhorth meibion y bobl, trwy yr 
hwn yr â brenhinoedd Judah i 
mewn, a íhrwy yr hwn y deuant 
allan, ac yn holl byrth Jerusalem ; 

20 A dywed wrthynt, Gwrandêwch 
air yr ARGLWYDD, brenhinoedd Ju- 
dah, a holl Judah, a holl breswyl- 
wyr Jerusalem, y rhai a ddeuwch 
trwy y pyrth hyn: 

21 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
" Disgwyliwch ar eich eneidiau, ac 
na ddygwch faich ar y dydd Sab- 
bath, ac na ddygwch e/ i mewn 
trwy byrth Jerusalem ; | 

22 Ac na ddygwch faich allan 
o'ch tai ar y dydd Sabbath, ac na 
wnewch ddim gwaith ; eithr sanct- 


'Ieiddiwch y dydd Sabbath, fel “y 


gorchymynais i'ch tadau. 

23 ?Ond ni wrandawsant, ac ni 
ogwyddasant eu clust; eithr caled- 
asant eu gwarrau rhag gwrandaw, 
arhag derbyn addysg. _. 

24 Er hynny os dyfal-wrandêwch 
arnaf, medd yr ARGLWYDD, heb 
ddwyn baich írwy byrth y ddin- 
as hon ar y dydd Sabbath, ond 
sancteiddio y dydd Sabbath, heb 
wneuthur dim gwaith arno: 

25 "Yna y daw írwy byrth y ddin- 
as hon, frenhinoedd a thywysogion 
yn eistedd ar orsedd Dafydd, yn 
marchogaeth mewn cerbydau, ac 
ar feirch, hwy a'u tywysogion, 
gwŷr Judah, a phreswylwyr Jeru- 
salem; ar ddinas hon a gyfan- 
neddir byth. 

26 Ac o ddinasoedd Judah, ac o 
*amgylchoedd Jerusalem, ac o wlad 
Benjamin, ac o'r gwastadedd, ac o'r 
mynydd, ac o'r dehau, y daw rhai 
yn dwyn poeth-offrymmau, ac ab- 
erthau, a bwyd-offrymmau, a thus, 


117 


JEREMIAH, XVIII. 


ac yn dwyn aberthau moliant i dŷ 
yr ARGLWYDD. 

27 Ond os chwi:ni wrendy arnaf, 
1 sancteiddio y dydd Sabbath, heb 
ddwyn baich, wrth ddyfod i byrth 
Jerusalem, ar y dydd Sabbath: yna 
Pmi a gynneuaf dân yn ei phyrth 
hi, ac efe a ysa balasau Jerusalem, 
ac nis diffoddir. i 


PENNOD XVIII. 


1 Trwy arwydd o'r crochenydd, y dangosîr cyf- 
lawn allu Duw â wneuthur â phob cenedl y 
peth a fynno. 11 Bygwth ar Judah, am gilîo 
oddi wrth Dduw. 18 Jeremŵal yn gweddïo 
yn erbyn y rhaî oedd mewn cyd-fwriad iddo. 

GAIR yr hwn a ddaeth at 
Jeremïah oddi wrth yr AR- 

GLWYDD, gan ddywedyd, 

2 Cyfod, a dos i waered i dŷ y 
crochenydd, ac yno y paraf i ti 
glywed fy ngeiriau. 

3 Yna mi a euthum i waered i 
dŷ y crochenydd, ac wele ef yn 
gwneuthur e4 waith ar * droellau. 

4 A'r llestr yr hwn yr oedd efe yn 
ei wneuthur *o glai, a ddifwynwyd 
yn llaw y crochenydd; felly efe *a'i 


gwnaeth ef drachefn yn llestr arall, | 5c 


fel y gwelodd y crochenydd yn dda 
et wneuthur ef. 


5 Yna y daeth gair yr ARGLWYDD | od 


aítaf, gan ddywedyd, 

6 “Oni allaf fi, fel y crochenydd 
hwn, wneuthur i chwi, tŷ Israel? 
medd yr ARGLWYDD. Wele, Pmegis 
ag y mae y clai yn llaw y croch- 
enydd, felly yr ydych chwithau yn 
fy llaw i, tŷ Israel. 

7 Pa bryd bynnag y dywedwyf am 
c ddiwreiddio, a thynnu i lawr, a di- 
fetha cenedl neu frenhiniaeth ; 

8 1Os y genedl honno y dywed- 
ais yn eì herbyn a dry oddi wrth 
ei drygioni, *emyfi a edifarhâf am 
y drwg a amcenais ei wneuthur 
1ddi. 

9 A pha bryd bynnag y dywed- 
wyf am adeiladu, ac am blannu 
cenedl neu frenhiniaeth ; 

lO Os hi a wna ddrygioni yn fy 
ngolwg, heb wrandaw ar fy llais, 
minnau a edifarhâf am y daioni â'r 
hwn y dywedais y gwnawn lês iddi. 

11 4 Yn awr gan hynny, attolwg, 
dywed wrth wŷr Judah, ac wrth 
breswylwyr Jerusalem, gan ddy- 
wedyd, Fel hyn y dywed yr AR- 


Arwydd y crochenydd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
601. 





Cylc 
605. 


gwnaeth 

ymn llestr, 

&c, 

a Es. 45. 9. 
Rhuf.9.20. 


b Es. 64, 8. 


c pen. 1, 10. 


d Rzec. 18, 
2La33.11.' 


| 


eJonah 3. : 
10, h 


GLWYDD, Wele fi yn llunio drwg |;,mren 
13 


i'ch erbyn, ac yn dychymmygu dy- 
chymmyg i'ch erbyn: ' dychwelwch 
yr awr hon bob un o'i ffordd ddrwg, 


pen, 7, 3, 
a. 25. Bb. 

a 26. 13, 
ea 96. 15, 





Gweddi, Jeremŵah. 
Cyn _ |a gwnewch eich ffyrdd a'ch gweith- 
Sdyleh. redoedd yn dda. 
600. 12 Hwythau a ddywedasant, € Nid 
£pen.2.25.| oes obaith; omd ar ol ein dychym- 
mygion ein hunain yr awn, â 
gwnawn bob nn amcan ei ddrwg 
galon ei hun. 
13 Am hynny fel hyn y dywed yr 
* pen. 2.12.| ARGLWYDD, "Gofynwch, attolwg, ym 
' '|mysg y cenhedloedd, pwy a glyw- 
odd y cyfryw bethau? Gwnaeth y 
forwyn Israel beth erchyll iawn. 
Nen | 14 A wrthyd dyn *eira Libanus, 
am graig, | yr hwn sydd yn dyfod o graig y 
eiraLi |maes? mew a wrthodir y dyfroedd 
wrthodir | oerion rhedegog sydd yn dyfod o 
Gymoedd. |le arall? 
amydyîr-| 15 O herwydd ii'm pobl fy ang- 
dïeithr, |hofio i, hwy a arogl-darthasant i 
I pon. ?. 19, wagedd, ac a wnaethant iddynt 
aiD.2o.. dramgwyddo yn eu ffyrdd, aMam 
vpen.6 15. | OY Fhen lwybrau, ì gerdded llwybr- 


I pen. 19, 8. 
a 49, 12. 
a 50, 19. 


m Ps, 48, 7. 
n pen. 19.24, 
o pen. 11. 19. 


P Mal. 2.7. 
Ioan 7. 48, 
49, 


6 Neu, om 
y tafod, 


a Ps. 100. 10, 


1 Heb. 
ddwylaw, 


au ffordd ddisathr ; 

16 I wneuthur eu tir 'yn anghyf- 
annedd, ac yn chwibaniad byth: 
pob un a elo heibio iddo a synna, 
ac a ysgwyd ei ben. 

17 " Mecis â gwynt y dwyrain "y 
chwalaf hwynt o flaen y gelyn; fy 
ngwegil ac nid fy wyneb a ddang- 
osaf iddynt yn amser eu dïaledd. 

18 1 Yna y dywedasant, “Deuwch, 
a dychymmygwn ddychymmygion 
yn erbyn Jeremiah; P canys ni chyll 
y gyfraith gan yr offeiriad, na 
chynchor gan y doeth, nar gair 
gan y prophwyd: deuwch, tarâwn 
ef â'r tafod, ac nac ystyriwn yr 
un o'i eiriau ef. 

lJ9 Ystyria di wrthyf, O AR- 
GLWYDD, a chlyw lais y rhai sydd 
yn ymryson â mi. 

20 A delir drwg dros dda? canys 
cloddiasant ffos i'm henaid: cofia 
i mi sefyll ger dy fron di i ddy- 
wedyd daioni drostynt, ac i droi 
dy ddig oddi wrthynt. 

91 Am hynny “dyro eu plant hwy 
i fynu i'r newyn, a thywallt eu 
gwaed, hwynt trwy " nerth y cledd- 
yf; a bydded eu gwragedd heb eu 
plant, ac yn weddwon; lladder 
hefyd eu gwŷr yn feirw, a tharawer 
eu gwŷr ieuaingc â'r cleddyf yn 
y rhyfel. 

22 Clywer eu gwaedd o'u tai, pan 
ddycech fyddin arnynt yn ddisym- 
mwth; canys cloddiasant ffos i'm 
dal, a chuddiasant faglau i'm traed. 

23 Tithau, O ARGLWYDD, a wydd- 


ost eu holl gynghor hwynt i'm her- 


718 


JEREMIAH, XIX. 


byn *i'm lladd 4: 'na faddeu eu 
hanwiredd, ac na ddilea eu pechod- 
au o'th ŵydd ; eithr byddant dram- 
gwyddedig ger dy fron; gwna hyn 
iddynt yn amser dy ddigofaint, 
PENNOD XIX. 


1 Dan rith torrŵ llestr crochenydd, y mae yn 
rhag-ddangos distryw yr Iuddewon am eu 
pechodau. 

EL hyn y dywed yr ARGLWYDD; 

Dos, a chais ystên bridd y 
crochenydd, a chymmer o henur- 
iaid y bobl ac o henuriaid yr oíf- 
eiriaid, 

2 A dos allan i ddyffryn mab Hin- 
nom, yr hwn sydd wrth ddrws porth 
2y dwyrain, a chyhoedda yno y geir- 
iau a ddywedwyf wrthyt; 

3 A dywed, Brenhinoedd Judah, 
a phreswylwyr Jerusalem, clywch 
air yr ARGLWYDD: Fel hyn y dywed 
ARGLWYDD y lluoedd, DUw Israel; 
Wele fi yn dwyn ar y lle hwn ddrwg, 
yr hwn pwy bynnag a'i clywo, ei 
glustiau a ferwinant, 

4 Am iddynt Pfy ngwrthod ìi, a 
dïeithrio y lle hwn, ac arogl-darthu 
ynddo i dduwiau dieithr, y rhai nid 
adwaenent hwy, na'u tadau, na bren- 
hinoedd Judah, a llenwi o honynt 
y lle hwn o waed gwirioniaid ; 

5 Adeiladasant hefyd uchelfeydd 
Baal, i losgi eu meibion â thân 4m 
boeth-offrymmau i Baal; “yr hyn 
ni orchymynais, ac ni ddywedais, 
ac ni feddyliodd fy nghalon : 

6 Am hynny wele y dyddiau yn 
dyfod, medd yr ARGLWYDD, pryd 
na elwir y lle hwn mwyach Tophet, 
na Dyffryn mab Hinnom, ond Dy- 
ffryn y lladdfa. 

7 A mi a wnaf yn ofer gynghor 
Judah a Jerusalem yn y lle hwn, a 
pharaf iddynt syrthio gan y cleddyf 
o flaen eu gelynion, a thrwy law y 
rhai a geisiant eu heinioes hwy: 
ârhoddaf hefyd eu celaneddau 
hwynt yn fwyd i ehediaid y nef- 
oedd, ac i anifeiliaid y ddaear. 

8 A *mi a wnaf y ddinas hon yn 
anghyfannedd, ac yn ffiaidd; pob 
un a elo heibio iddi a synna ac a 
chwibana, o herwydd ei holl ddïal- 
eddau hi. 

9 A mi a baraf iddynt ffwytta 


cnawd eu meibion, a chnawd eu| 53 


merched, bwyttânt hefyd bob un 
enawd ei gyfaill, yn y gwarchae a'r 
cyfyngder, âr hwn y cyfynga eu 
gelynion, ar rhai sydd yn ceisio 
eu heinioes, arnynt. 


Rhag-ddangos dinystr 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
605. 

8 Heb, $ 
farwolaeth, 
r pen. 11.20, 





2 Heb, 
yr haul. 


c pen, 7. ôl, 
32, 


d pen. 7. 33, 
a l6. 4. 
a 4, 20, 

e pen. 18. 16, 
a 49, 15. 
a 60, 13. 


f Lef, 26. 29, 
)eut. 2s, 


Galar. 4. 
10. 





yr Tuddewon. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
602. 


£ Fas, 20. 14, 
Galar. â, 2, 


h pen, 7. 32. 


12 Bren. 


pon. 32. 29, 


E pen. 7. 18, 


1 pen. 17. 23, 


a l Chron, 
24. 14. 


2 cyffion. 


8 cyfion. 


4 Sef, 
Dychryn 
o amgylch, 
pen. 6. 25. 
a 40, 6. 


10 Yna y torri yr ystên y'ngŵydd 
y gwŷr a êl gyd â thi, 

ll Ac y dywedi wrthynt, Fel hyn 
y dywed ARGLWYDD y lluoedd ; “Yn 
y modd hwn y drylliaf y bobl hyn, 
a'r ddinas hon, fel y dryllia un lestr 
pridd, yr hwn ni ellir ei *gyfannu 


. mwyach ; ac yn ^Tophet y cleddir 


hwynt, o eisieu lle i gladdu. 

12 Fel hyn y gwnaf i'r lle hwn, 
medd yr ARGLWYDD, ac i'r rhai 
sydd yn trigo ynddo; a mi a wnaf 
y ddinas hon megis Tophet, 

13 A thai Jerusalem, a thai bren- 
hinoedd Judah, a fyddant halogedig 
fel mangre Tophet: o herwydd yr 
holl ídai y rhai yr arogl-darthasant 
ar eu pennau i holl lu y nefoedd, ac 
Ey tywalltasant ddïod-offrymmau i 
dduwiau dïeithr. 

14 Yna y daeth Jeremïah o To- 
phet, lle yr anfonasai yr ARGLWYDD 
ef i brophwydo, ac a safodd y'nghyn- 
t£edd tŷ yr ARGLWYDD, ac a ddy- 
wedodd wrth yr holl bobl, 

15 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Duw Israel; Wele fi yn 
dwyn ar y ddinas hon, ac ar ei 
holl drefydd, yr holl ddrygau a 
leferais i'w herbyn, am 'galedu o 
honynt eu gwarrau, rhag gwrandaw 
fy ngeiriau. 


PENNOD XX. 


1 Pasur yn taro Jeremïah, ac yn cael enw new- 
ydd, a barn ofnadwy. TJeremŵah yn achwyn 
rhag dirmyg, 10 a bradwriaeth, 14 ac yn 
cwyno eî eni. 

ps glybu Pasur mab *Immer 

yr offeiriad, yr hwn oedd yn 
ben-llywodraethwr yn nhŷ yr AR- 

GLWYDD,i Jeremïah brophwydo y 

geiriau hyn ; 

2 Yna Pasur a darawodd Jeremïah 
y prophwyd, ac ai rhoddodd ef yn 
y “carchar oedd yn y porth uchaf 
1 Benjamin, yr hwn oedd wrth dŷ 
yr ARGLWYDD. 

3 A thrannoeth, Pasur a ddug Je- 
remïah allan o'r *carchar. Yna Je- 
remïah a ddywedodd wrtho ef, Ni 
alwodd yr ARGLWYDD dy enw di 
Pasur, ond * Magor-missabib, 

4 Canys fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD; Wele fi yn dy wneuthur 
di yn ddychryn i ti dy hun, ac i'r rhai 
oll ath garant; a hwy a_ syrthiant 
ar gleddyf eu gelynion, a'th lygaid 
di yn gweled: rhoddaf hefyd holl 
Judah yn llaw brenhin Babilon, ac 
efe a'u caethgluda hwynt i babilon 
ac a'u lladd hwynt â'r cleddyf. 


T19 


JEREMIAH, XX. 


5 PRhoddaf hefyd holl olud y ddinas 
hon, a'i holl lafur, a phob dim a'r y 
sydd werthfawr ganddi, a holl drys- 
orau brenhinoedd Judah a roddaf 
fi yn llaw eu gelynion, y rhai a'u 
hanrheithiant hwynt, ac a'u cym- 
merant, ac a'u dygant i Babilon. 

6 A thithau, Pasur, a phawb a'r 
sydd yn frigo yn dy dŷ, a ewch i 
gaethiwed; a thi a ddeui i Babilon, 
ac yno y byddi farw, ac yno y'th 
gleddir, ti, a'r rhai oll a'th garant, 
y rhai y prophwydaist iddynt yn 
gelwyddog. | 

7 1 O ARGLWYDD, ti a'm hudaist, 
ami 5a hudwyd: cryfach oeddit na 
mì, a gorchfygaist: yr ydwyf yn 
watwargerdd ar hyd y dydd, pob 
un sydd yn fy ngwatwar. 

8 Canys er pan leferais, mi a 
waeddais, trais ac anrhaith a lefais; 
am fod gair yr ARGLWYDD yn war- 
adwydd ac yn watwargerdd i mi 
beunydd. 

9 Yna y dywedais, Ni soniaf am 
dano ef, ac ni lefaraf yn ei enw ef 
mwyach : ond “ei air ef oedd yn fy 
nghalon yn llosgi fel tân, wedi ei 
gau o fewn fy esgyrn, a mi a flinais 
yn ymattal, ac ni allwn beidio. 

10 4 *Canys clywais ogan llawer, 
dychryn o amgylch: Mynegwch, 
meddant, a ninnau ai mynegwn: 
fpob dyn “heddychol â mi oedd yn 
disgwyl i mi gloffi, gan ddywedyd, 
Ysgatfydd efe a hudir, a ni a'i gorch- 
fygwn ef, ac a ymddïalwn arno. 

11 Ond yr ARGLWYDD oedd gyd î 
mi fel un cadarn ofnadwy: am hyn- 
ny “fy erlidwyr a dramgwyddant, 
ac ni orchfygant; gwaradwyddir 
hwynt yn ddirfawr, canys ni lwydd- 
ant: nid anghofir eu "gwarth tragy- 
wyddol byth. 

12 Ond tydi, ARGLWYDD y lluoedd, 
yr hwn wyt 'yn profi y cyfiawn, yn 
gweled yr arennau ar galon, gâd i 
mi weled dy ddïaledd arnynt: canys 
i ti y datguddiais fy nghŵyn. 

13 Cenwch i'r ARGLWYDD, molien- 
nwch yr ARGLWYDD: canys efe a 
achubodd enaid y tlawd o law y 
drygionus. 

]4  “Melldigedig fyddo y dydd 
y'm ganwyd arno: na fendiger y 
dydd y'm hesgorodd fy mam. 

15 Melldigedig /yddo y gwr a 
fynegodd i'm tad, gan ddywedyd, 
Ganwyd i ti blentyn gwrryw; gan 
ei lawenychu ef yn fawr. 

16 A bydded y gwr hwnnw fel y 


Oŵyn Jeremïah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
605. 


b 2 Bren, 
20, 17. 





6 Neu, a. 
ddenwyd, 


c Job 32, 18, 
19. 
Ps, 39, 3. 


d Job 32, 18, 
e Ps, 31. 13, 


f Job 19, 19, 
Ps, 41. 9, 


6 Heb, 
uedd ; 


£ pen. 15, 
20. a 17. 18 


b pen, 29, 40, 


í pen. ll, 20, 
a 17. 10, 


k Job 3, 3, 
pen. 15, 10, 





Prophwydo caethiwed. JEREMIAH, XXI. Amnog î edifeirwch. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
605, 


ì Gen, 19. 
95. 





m Job 3. 20. 


Cylch 
689, 


o, I€xod. 6. 6. 


b pen. 39, 5, 
a 62. 9. 


dinasoedd la ymchwelodd yr AR- 
GLWYDD, ac ni bu edifar ganddo: 
a chaffed efe glywed gwaedd y bore, 
â bloedd bryd hanner dydd : 

17 Am na laddodd fì wrth ddyfod 
o'r groth; neu na buasai fy mam 
yn fedd i mi, a'i chroth yn feichiog 
arnaf byth. 

18 "Paham y deuthum i allan o'r 
groth, i weled poen a gofid, fel y 
darfyddai fy nyddiau mewn gwarth? 

PENNOD XXI. 
l Sedeciah yn amfon at Jeremïah î ymofyn pa 
beth a ddigwyddai o ryfel Nebuchodonosor. 

9 Jeremïah yn darogan gwarchae tost, a 

chaethiwed gofidus? 8 y mae yn cynghori 

y bobl î droi at y Caldeaid; ll ac yn 

edliw î dŷ y brcnhin. 

GAIR yr hwn a ddaeth at 

Jeremïah oddi wrth yr AR- 
GLWYDD, pan anfonodd y brenhin 
Sedecïah atto.ef Pasur mab Mel- 
chïah, a Sephanïah mab Maaseiah 
yr offeiriad, gan ddywedyd, 

2 Ymofyn, attolwg, âr ARGLWYDD 
drosom ni, canys y mae Nebuchod- 
onosor brenhin Babilon yn rhyfela 
yn ein herbyn ni, i edrych a wna 
yr ARGLWYDD â ni yn ol ei holl 
ryfeddodau, fel yr elo efe i fynu 
oddi wrthym ni. 

3 T Yna y dywedodd Jeremïah 
wrthynt, Fel hyn y dywedwch wrth 
Sedecïah ; 

4 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
Dpuw Israel, Wele fi yn troi yn eu 
hol yr arfau rhyfel sydd yn eich 
dwylaw, y rhai yr ydych yn ymladd 
â hwynt yn erbyn brenhin Babilon, 
ac yn erbyn y Caldeaid, y rhai sydd 
yn gwarchae arnoch o'r tu allan i'r 
gaer, a mi a'u casglaf hwynt i ganol 
y ddinas hon. 

5 A mi fy hun a ryfelaf i'ch erbyn 
sâ llaw estynedig, ac â braich gref, 
mewn sorrïant, a llid, a digofaint 


mawr. 

6 Tarawaf hefyd drigolion y ddin- 
as hon, yn ddyn, ac yn anifail: 
byddant feirw o haint mawr. 

7 Ac wedi hynny, medd AR- 
GLWYDD, Py rhoddaf Sedecïah bren- 
hin Judah, a'i weision, ar bobl, a'r 
rhai a weddillir yn y ddinas hon, 
gan yr haint, gan y cleddyf, a chan 
y newyn, i law Nebuchodonosor 
brenhin Babilon, ac i law eu gel- 
ynion, ac i law y rhai sydd yn 
ceisio eu heinioes: ac efe a'u tery 
hwynt â min y cleddyf; ni thos- 
turia wrthynt, ac nid erbyd, ac ni 
chymmer drugaredd. 


120 


8 $ Ac wrth y bobl hyn y dywedi 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Wele fi yn rhoddi ger eich bron 
ffordd einioes, a ffordd angau. 

9 “Yr hwn a drigo yn y ddinas hon 
a leddir gan y cleddyf, a chan y 


Cyn 
'I CRIST 


Cylch 
099, 


cpen. ôS, 2, 


newyn, a chan yr haint; ond y neb|- 


a elo allan, ac a gilio at y Caldeaid, 
y rhai sydd yn gwarchae arnoch, a 
fydd byw, 9a'i einioes fydd yn ys- 
glyfaeth iddo. 

10 Canys mi a osodais fy wyneb 
yn erbyn y ddinas hon, er drwg, ac 
nid er da, medd yr ARGLWYDD: yn 
llaw brenhin Babilon y rhoddir hi, 
ac efe a'i llysg hi â thân. 

ll T Ac am dŷ brenhin Judah, 
dywed, Gwrandêwch air yr AR- 
GLWYDD. 

12 O tŷ Dafydd, fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD; * Bernwch uniondeb 
y bore, ac achubwch y gorthrym- 
medig o law y gorthrymmwr, rhag 
i'm llid dorri allan fel tân, a llosgi 
fel na allo neb ei ddiffodd, o 
herwydd drygioni eich gweithred- 
oedd. 

13 Wele fi yn dy erbyn, yr hon wyt 
yn preswylio y dyffryn, a chraig y 
gwastadedd, medd yr ARGLWYDD; 
y rhai a ddywedwch, Pwy a ddaw 
i waered i'n herbyn? neu, Pwy a 
ddaw i'n hanneddau ? 

14 Ond mi a ymwelaf â chwi yn ol 
fffrwyth eich gweithredoedd, medd 
yr ARGLWYDD; a mì a gynneuaf 
dân yn ei choedwig, ac efe a ysa 
bob dim o'i hamgylch hi. 


PENNOD XXII. 

1 Y mae yn annog î edifeirwch, trwy addew- 
idîon a bygythion. 10 Barn Salum, 19 Je- 
hoiacim, 20 a Chonïah. 4 

EL hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Dos di i waered i dŷ brenhin 

Judah, a llefara yno y gair hwn ; 

2 A dywed, Gwrando air yr AR- 
GLWYDD, frenhin Judah, yr hwn 
wyt yn eistedd ar frenhin-fainge 
Dafydd, ti, a'th weision, a'th bobl y 
rhat aM yn dyfod i mewn trwy y 


yn: 

3 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
“Gwnewch farn a chyfiawnder, a 
gwaredwch y gorthrymmedig o law 
y gorthrymmwr: na wnewch gam, 
ac na threisiwch y dïeithr, yr am- 
ddifad, na'r weddw, ac na thywellt- 
wch waed gwirion yn y lle hwn. 

4 Canys Pos gan wneuthur y 
gwnewch y peth hyn, daw trwy 
byrth y tŷ hwn frenhinoedd yn 


d pen, 39, 
ls. & 45. 5, 


e pen, 22, 3, 


f Diar. 1.31. 


Cylch 
609, 


apen. 21.12, 


bpen.17.25. 


Barn Sâlum, 


Cyn 
CRIST 
_ Cylc 

609, 


32 Heb. (ros 
Dafydd ar 
ei dejyn- 
gadaîr ef. 


cpen.21. 14 


ad Deut. 29, 
o4. 
l Bren. 9. 
8. 


e2 bren. 
23. 54. 


f Lef. 19.13, 


3 Neu, fy 
] eneblri. 


4 ginoDl, 


eistedd 2ar deyrn-gadair Dafydd, yn 
marchogaeth mewn cerbydau, ac ar 
feirch, efe, a'i weision, a'i bobl. 

5 Eithr oni wrandêwch y geiriau 
hyn, i mi fy hun y tyngaf, medd yr 
ARGLWYDD, y bydd y tŷ hwn yn 
anghyfannedd. 

6 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD am dŷ brenhin Judah; 
Gilead wyt i mi, a phen Libanus: 
efo yn ddïau mi ath wnaf yn ddi- 
ffaethwch, ac yn ddinasoedd ang- 
hyfanneddol. 

7 Parottoaf hefyd i'th erbyn an- 
rheithwyr, pob un â'i arfau: a hwy 
a, dorrant “dy ddewis gedrwydd, ac 
a'u bwriant i'r tân. 

8 A chenhedloedd lawer a ânt heb 
law y ddinas hon, ac a ddywedant 
bob un wrth ei gilydd, * Paham y 
gwnaeth yr ARGLWYDD fel hyn i'r 
ddinas fawr hon * 

9 Yna yr attebant, Am iddynt ym- 
wrthod â chyfammod yr ARGLWYDD 
eu Duw, ac addoli duwiau dieithr, 
a'u gwasanaethu hwynt. 

10 4 Nac wylwch dros y marw, ac 
naymofidiwcham dano,o44ganwylo 
wylwch am yr hwn sydd yn myned 
ymaith : canys ni ddychwel mwyach, 
ac ni wêl wlad ei enedigaeth. 

ll Canys fel hyn y dywed .yr AR- 
GLWYDD am Sâlum mab Josiah 
brenhin Judah, yr hwn a deyrnas- 
odd yn lle Josïah ei dad, yr hwn a 
aeth allan o'r llehwn; Ni ddychwel 
efe yno mwyach. 

12 “Eithr yn y lle y caethgludasant 
ef iddo, yno y bydd efe marw ; ac 
nì wêl efe y wlad hon mwyach. 

13 1 Gwae yr fhwn a adeilado ei 
dŷ trwy anghyfiawnder, ai ystaf- 


;o. |ellau trwy gam ; gan beri i'w gym- 


mydog ei wasanaethu yn rhad, ac 
heb roddi iddo am ei waith: 

14 Yr hwn a ddywed, Mi a adeil- 
adaf i mi dŷ ehang, ac ystafellau 
helaeth ; ac a nadd iddo “ffenestri, 
a lloffb o gedrwydd, wedi ei lliwio 
â *fermilion. 

15 A gei di deyrnasu, am i ti ym- 
gau mewn cedrwydd? oni fwyttaodd 
ac oni yfodd dy dad, ac oni wnaeth 
efe farn a chyfiawnder, ac yna y bu 
dda iddo? 

1G Efe a farnodd gŵyn y tlawd a'r 
anghenus; yna y llwyddodd: onid 
fy adnabod i oedd hyn? medd yr 
ARGLWYDD. 

17 Er hynny dy lygaid di a'th 
galon nid ydy» ond ar dy gybydd- 


721 


JEREMIAH, XXII. 


dcd, ac ar dywallt gwaed gwirion, 
ac ar wneuthur trais, * a cham, 

18 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD am Jehoiacim mab Jo- 
sïah brenhin Judah, Ni alarant am 
dano, gan ddywedyd, O fy mrawd! 
neu, O chwaer! ni alarant am 
dano ef, gan ddywedyd, O ior! 
neu, O ei ogoniant ef! 

19 £A chladdedigaeth asyn y cledd- 
ir ef, wedi ei lusgo a'i daflu tu hwnt 
1 byrth Jerusalem. 

20 1 Dring i Libanus, a gwaedda ; 
cyfod dy lef yn Basan, a bloeddia 
o'r $bylchau: canys dinystriwyd y 
rhai oll a'th garant. 

21 Dywedais wrthyt pan oedd es- 
mwyth arnat; tithau a ddywedaist, 
Ni wrandawaf. Dyma dy arfer 
o'th ieuengctid, na wrandewaist ar 
fy llais. 

22 A gwynt a ysa dy holl fugeil- 
iaid, a'th gariadau a ânt ìi gaeth- 
iwed: yna y'th gywilyddir, ac y'th 
waradwyddir am dy holl ddrygioni. 

23 Ti yr hon wyt yn trìgo yn Liba- 
nus, yn nythu yn y cedrwydd, mor 
hawddgar fyddi pan ddelo gwewyr 
arnat, /e cnofeydd gwraig yn esgor! 

24 Fel mai byw fi, medd yr AR- 
GLWYDD, pe byddai !Oonïah mab 
Jehoiacim brenhin Judah “yn fod- 
rwy ar fy neheulaw, dïau y tynnwn 
dì oddi yno: 

25 A mi ath roddaf di yn llaw y 
rhai sydd yn ceisio dy einioes, ac 
yn llaw y rhaì y mae arnat ofn eu 
hwynebau, sef i law Nebuchodo- 
nosor brenhin Babilon, ac i law y 
Caldeaid. 

26 Bwriaf dithau hefyd, a'th fam 
ath esgorodd, i wlad ddïeithr, yr 
hon ni'ch ganwyd ynddi, ac yno y 
byddwch farw. 

27 Ond i'r wlad "y bydd arnynt 
hiraeth am ddychwelyd iddi, ni 
ddychwelant yno. 

28 Ai delw ddirmygus ddrylliedig 
yw y gwr hwn Ooniïah? aì !llestr 
yw heb hoffder ynddo? paham y 
bwriwyd hwynt ymaith, efe a'i had, 
ac y taflwyd hwynt i wlad nid ad- 
waenant ? 

29 O ddaear, ddaear, ddaear, 
gwrando air yr ARGLWYDD. 

30 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Ysgrifenwch y gwr hwn yn ddiblant, 
gwr ni ffynna yn ei ddyddiau : canys 
ni ffynna o'i had ef un a eisteddo 
ar orseddfa Dafydd, nac a lywodr- 
aetho mwyach yn Judah. 





Jehoiacim, a Chonïah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
609. 


6 Neu, ac 
ymgyrch, 





Cyflawnwyd 
099, 





8 2 Chron. 
96. 6. 
pen, 36. 30, 


999, 


6 rhydau. 


h pen. 7. 2), 
&c, 


i Edrych 
2 Dren. 
24, 6. 

k Can. 8. 6, 
Mag. 2. 23. 


1 pen, 48. 82. 
os. 8, 


Addewid o Grist. 


Cyn 
CRIST 
599, 


a pen. 10, 
ZN 
Ezec, 4. 2, 


b pen. 3. 15. 
Ezec. 94. 
23, &c, 


h yr 


PENNOD XXIII. 

1 Y mae yn propkhwydo yr adferir y praidd 
gwasgaredig * 5 yn dangos y teyrnasu, Crist, 
ac y gwared efe hwy. 9 Yn erbyn gau-bro- 
phwydi, 93 a gwalwarwyr y gwîr brophwydi. 

& (Gr y bugeiliaid sydd yn di- 

fetha ac yn gwasgaru defaid 
fy mhorfa! medd yr ARGLWYDD. 

2 Am hynny fel hyn y dywed 
ARGLWYDD DDUW Israel yn erbyn 
y bugeiliaid sydd yn bugeilio fy 
mhobl; Chwi a wasgarasoch fy 
nefaid, ac a'u hymlidiasoch, ac 
nid ymwelsoch â hwynt: wele fi 
yn ymweled â chwi, am ddrygioni 
eich gweithredoedd, medd yr An- 
GLWYDD. 

3 A mi a gasglaf weddill fy nefaid 
o'r holl wledydd lle y gyrrais hwynt, 
a mi a'u dygaf hwynt drachefn i'w 
corlannau; yna yr amlhânt ac y 
chwanegant. 

4 PGosodaf hefyd arnynt fugeil- 
iaid, y rhai a'u bugeilia hwynt, ac 
nid ofnant mwyach, ac ni ddychryn- 
ant, ac ni byddant yn eisieu, medd 
yr ARGLWYDD. 

5 T Wele y “dyddiau yn dyfod, 
medd yr ARGLWYDD, y cyfodaf ì Da- 
fydd Flaguryn cyfiawn, a Brenhin 


,s. |a deyrnasa ac a lwydda, ac a wna 
.|farn a chyfiawnder ar y ddaear. 


6 4 Yn ei ddyddiau ef yr achubir 
Judah, ac Israel a breswylia yn 
ddïocel: a *hyn fydd ei enw ar 

hwn y gelwir ef, “YR AR- 
GLWYDD EIN CYFIAWNDER. 

7 Am hynny wele y dyddiau yn 
dyfod, medd yr ARGLWYDD, pryd 
na ddywedant mwyach, Byw yw yr 
ARGLWYDD, yr hwn a ddug feibion 
Israel i fynu o wlad yr Aipht: 

8 Eithr, Byw yw yr ARGLWYDD, 

r hwn a ddug i fynu, ac a dywys- 
odd had tŷ Israel o dir y gogledd, 
ac o bob gwlad lle y gyrraswn i 
hwynt; a hwy a gânt aros yn eu 
gwlad eu hun. 

9 í O herwydd y prophwydi y tor- 
rodd fy nghalon ynof, fy holl esgyrn 
a grynant:: yr ydwyf fel un meddw, 
ac fel un wedi ìi win ei orchfygu; 
o herwydd yr ARGLWYDD, ac o her- 


Iwydd geiriau ei sancteiddrwydd ef. 


£ pon. 5. 7, 
$.a9.2. 


3 Neu, mell- 


dithion. 


h pon. 9. 10. 
a l2, 4. 


4 Neu, 
trawsder, 


ìi pen. 6. 19. 
a, 8. 10, 
Seph. 3. 4. 


10 Canys “llawn yw y ddaear o 
odinebwyr: canys o herwydd “llwon 
y gofidiodd y ddaear, ac *y sychodd 
tirion leoedd yr anialwch ; a'u * hel- 
ynt sydd ddrwg, a'u cadernid nid 
4 uniawn. 


11 Canys 'y prophwyd a'r offeiriad 


122 


JEREMIAH, XXIII 


hefyd a ragrithiasant: “yn fy nhŷ 
hefyd y cefais eu drygioni hwynt, 
medd yr ARGLWYDD. 


12 Am hynny !y bydd eu ffordd yn | 1 


llithrig iddynt yn y tywyllwch ; gyr- 
rir hwynt rhagddynt, a syrthiant 
ynddi: canys myfi a ddygaf arnynt 
ddrygfyd, sef blwyddyn eu gofwy, 
medd yr ARGLWYDD, 

13 Ar brophwydi Samaria y gwel- 
ais hefyd beth “diflas : prophwydas- 
ant yn Baal, a hudasant fy mhobl 
Israel. 

14 Ac ar brophwydi Jerusalem 
y gwelais êbeth erchyll: "torri 
prïodas, a rhodio mewn celwydd: 
cynnorthwyant hefyd ddwylaw y 
drygionus, fel na ddychwel neb 
oddi wrth ei ddrygioni: y mae y 
rhai hyn oll i mi fel "Sodom, a'i 
thrigolion fel Gomorrah. 

15 Am hynny fel hyn y dywed An- 
GLWYDD y lluoedd am y prophwydi, 
Wele, "mi a'u bwydaf hwynt â'r wer- 
mod, ac a'u dïodaf hwynt â dwfr 
bustl: canys oddi wrth brophwydi 
Jerusalem yr aeth "lledrith allan 
i'r holl dir. 

16 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd ; Na wrandêwch ar eiriau y 
prophwydi sydd yn prophwydo i 
chwi: y maent yn eich gwneuthur 
yn ofer: P gweledigaeth eu calon eu 
hunain a lefarant, ac nid o enau yr 
ARGLWYDD. 

17 Gan ddywedyd y dywedant wrth 
fy nirmygwyr, Yr ARGLWYDD a ddy- 


wedodd, «Bydd i chwi heddwch; ac |" 


wrth bob un sydd yn rhodio wrth 


Samcan ei galon ei hun y dywedant, ! 


Ni ddaw arnoch niwed. 

. 18 Canys ' pwy a. safodd ? y'nghyf- 
rinach yr ARGLWYDD, ac a welodd 
ac a glywodd ei air ef? pwy hefyd 
a ddaliodd ar ei air ef, ac ai 
gwrandawodd * 

19 s Wele, corwynt yr ARGLWYDD 
a acth. allan. mewn llidiowgrwydd, 
sef corwynt angerddol a syrth ar 
ben y drygionus. 

20 *Digofaintb yr ARGLWYDD ni 
ddychwel, nes iddo wneuthur, a nes 
iddo gwblhâu meddwl ei galon: 
yn y dyddiau diweddaf y deallwch 
hynny yn eglur. 

91 "Ni hebryngais i y prophwydi 
hyn, etto hwy a redasant ; ni lefer- 
ais wrthynt, er hynny hwy a bro- 
phwydasant. 

22 A phe safasent yn fy nghynghor, 
a phe traethasent fy ngeiriau i'm 


Yn erbyn gau-broplwydd, 


Cyn 





9 Neu, 
direswm. 


$ Neu, 
Jrynti. 

m pen. 29. 
o. 


n Deut. 32. 
2 


Es. 1, 9, 10, 
o pen. 8. 14, 
a9.15. 
7 Neu, 


anwiredd, 


P pen, 14. 
14, 


r Job 15. 8. 
9 Neu, yng 
nghyngor. 


$s pen. 25. 
Y 


& 30. 23. 


t pen. 30, 2t 
u pen. I4.1h 


a oT. 15. 
a2).9 


a gwabtwarnwyr 





x Ps, 199. 7, 
&c, 
Amos 9. 2, 
Jy 1 Bren. 8. 
Ps. 139. 7. 


£ Barn.ô. T. 
a 8. 33, ô4, 


9 Heb. gyd 
âg ef. 


| a Deut, 18. 
pen. 14.14, 
Gyn 


b Seph. 3. 4. 


pobl; yna y gwnaethent iddynt ddy- 
chwelyd o'u ffordd ddrwg, ac oddi 
wrth ddrygioni eu gweithredoedd. 

293 Ai Duw o agos ydwyf Íi, 
medd yr ARGLWYDD, ac nid DUw 
o bell € 

24 *A lecha un mewn dirgel-le- 
oedd, fel nas gwelwyf fi ef? medd 
yr ARGLWYDD: Jonid ydwyf fi yn 
llenwi y nefoedd a'r ddaear? medd 
yr ARGLWYDD. 

25 Mi a glywais beth a ddywed- 
odd y prophwydi sydd yn pro- 
phwydo celwydd yn fy enw, gan 
ddywedyd, Breuddwydiais, breudd- 
wydiais. 

26 Pa hyd y bydd A^ym ynghalon 
y prophwydi sydd yn prophwydo 
celwydd? ïe, prophwydi hudoliaeth 
eu calon eu hunain 4ydjyn£. 

27 Y rhai sydd yn meddwl peri 
i'm pobl anghofio fy enw trwy eu 
breuddwydion a fynegant bob un 
i'w gymmydog; “fel yr anghofiodd 
eu tadau fy enw, er mwyn Baal. 

298 Y prophwyd sydd a breudd- 
wyd "ganddo, myneged freuddwyd ; 
a'r hwn y mae ganddo fy ngair, llef- 
ared fy ngair mmewmn gwirionedd : 
beth 44v yr us wrth y gwenith f 
medd yr ARGLWYDD. 

29 Onid gyw fy ngair ì megis tân? 
medd yr ARGLWYDD ; ac fel gordd 
yh dryllio y graig * 

30 Am hynny wele *fi yn erbyn y 
prophwydi, medd yr ARGLWYDD, y 
rhai sydd yn lladratta fy ngeiriau, 
bob un oddi ar ei gymmydog. 

91 Wele fi yn erbyn y prophwydi, 
medd yr ARGLWYDD, y rhai a lyfn- 
hânt eu tafodau, ac a ddywedant, 
Efe a ddywedodd. 

32 Wele fi yn erbyn y rhai a bro- 
phwydant freuddwydion celwydd- 
og, medd yr ARGLWYDD, ac a'u 
mynegant, ac a hudant fy mhobl 
âu celwyddau, ac â'u “gwagedd, 
ami heb eu gyrru hwynt, ac heb 
orchymyn iddynt: am hynny ni 
wnant ddim llês i'r bobl hyn, medd 
yr ARGLWYDD. 

33 $ A phan ofyno y bobl hyn, 
neu y prophwyd, neu yr offeiriad, 
i ti, gan ddywedyd, Beth 49 baich 
yr ARGLWYDD? yna y dywedi wrth- 
ynt, Pa faich? eich gwrthod a wnaf, 
medd yr ARGLWYDD. 

94 A'r prophwyd, a'r offeiriad, 
ar bobl, y rhai a ddywedo, Baich 
yr ARGLWYDD, myfi a ymwelaf â'r 
| gwr hwnnw, ac â'i dŷ. 


123 


JEREMIAH, XXIV. 


395 Fel hyn y dywedwch bob un 
wrth ei gymmydog, a phob un wrth 
ei frawd, Beth a attebodd yr AR- 
GLWYDD? a pha beth a lefarodd 
yr ARGLWYDD * 

36 Ond am faich yr ARGLWYDD 
na wnewch goffa mwyach; canys 
baich i bawb fydd ei air cì hun: 
o herwydd chwychwi a ŵyrasoch 
eiriau y DUW byw, ARGLWYDD y 
lluoedd, ein Duw ni. 

97 Fel hyn y dywedi wrth y 
prophwyd, Pa atteb a roddodd 
yr ARGLWYDD i ti? a pha beth 
a lefarodd yr ARGLWYDD? 

38 Ond gan eich bod yn dywedyd, 
Baich yr ARGLWYDD; am hynny 
fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, Am 
ì chwi ddywedyd y gair hwn, Baich 
yr ARGLWYDD, a mi wedi anfon 
attoch, gan ddywedyd, Na ddywed- 
wch, Baich yr ARGLWYDD: 

39 Am hynny wele, myfi a'ch 
llwyr-anghofiaf chwi, ac mi a'ch 
gadawaf chwi, ar ddinas yr hon 
a roddais i chwi ac i'ch tadau, ac 
a'ch bwriaf allan o'm golwg. 

40 A mi a roddaf arnoch “warth- 
rudd tiracywyddol, a gwaradwydd 
tragywydd, yr hwn nid anghofir. 

PENNOD XXIV. 

1 Dan rith ffigys da a drwg, 4 y mae yn dar- 
ogan yr adferid y rhaî a aethaŵ y'nghaeth- 
iwed, 9 ac y distrywid Sedecïan a'r lleill. 

R ARGLWYDD a ddangosodd i 
mi, ac wele ddau gawell o ffig- 
ys wedi eu gosod ar gyfer teml yr 


' ARGLWYDD, wedi i * Nebuchodono- 


y gwir brophwydi. 


Cyn 
CRIS 
599. 


c pen, 20, 
11, 


sor brenhin Babilon gaethgludoj| 2Chr 


b Jechonïah mab Jehoiacim bren- 


hin Judah, a thywysogion Judah,)j|& 


gyd â'r seiri a'r gofaint o Jerusa- 
Jem, a'u dwyn i Babilon. 

2 Un cawell oedd o ffigys da iawn, 
fel ffigys yr addfediad cyntaf: a'r 
cawell arall oedd o ffigys drwg 
iawn, y rhai ni ellid eu bwytta 
rhag eu drycced. 

3 Yna y dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, Beth a weli di, Jeremïah? 
A mi a ddywedais, Ffigys: y ffigys 
da, yn dda iawn; a'r rhai drwg, 
yn ddrwg iawn, y rhai ni ellir eu 
bwytta rhag eu drycced. 

4 YT Yna y daeth gair yr An- 
GLWYDD attaf, gan ddywedyd, 

5 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Duw Israel, Fel y ffigys da hyn, 
felly y cydnabyddaf fi gaethclud 
Judah, y rhaì a anfonais o'r lle 
hwn i wlad y Caldeaid er daioni. 





| 


t 


Amnufudd-dod yr Tuddewon. 

























6 Canys mi a osodaf fy ngolwg 
arnyntb er daioni, ac au 
drachefn i'r wlad hon, ac “a'u had- 
1. | eiladaf hwynt, ac ni thynnaf ìi lawr; 
plannaf hefyd hwynt, ac nis di- 
wreiddiaf, 

7 Rhoddaf hefyd iddynt galon 
ui. |'m hadnabod, mai yr ARGLWYDD 
ydwyf fi: a “hwy a fyddant yn 
bobl i mi, a minnau a fyddaf yn 
Dpuw iddynt hwy: canys hwy a 
droant attaf fi â'u holl galon. 

8 * Ac ffel y ffigys drwg, y rhaì 
ni ellir eu bwytta rhag eu dryc- 
ced, (dïau fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD,) felly y rhoddaf Sedecïah 
brenhin Judah, a'i bennaethiaid, a 
gweddill Jerusalem, y rhai a wedd- 





e pen, 30. 
a ôl, 29, 
a 32. 98, 


f pen, 29, 
Mu. 


zmaych |illwyd yn y wlad hon, “a'r rhai 
PL |sydd yn trigo yn nhir yr Aìpht: 
'Hegn | 9 Iê, rhoddaf hwynt *i'w ” symmud 


i holl deyrnasoedd y ddaear, er 
drwg ddynt, 4 fod yn waradwydd 
ac yn ddïareb, yn watwargerdd ac 
yn felldith, ym mhob man lle y 
eyrrwyf hwynt. 

109 A mi a anfonaf arnynt y cledd- 
yf, newyn, a haint, nes eu darfod 
oddi ar y ddacar yr hon a roddais 
iddynt ac i'w tadau. 

PENNOD XXV. 


l Jeremiah yn argyhoeddi yr Iuddewon am 
eu hanufudd-dod ŵr prophwydi; 9 yn rhag- 
fynegi deng mlynedd a thrïŵ ugain o gaelh- 
iwed, 12 a chwedi hynny, dinystr Babilon. 


/fa, neu, yn 
gynhwrf. 
h Deut. 29. 

25, 37. 

1 Bren. 9. 
T 

2 Chron. 7. 
20. 

pen. 15. 4, 


15 Dan rílh y plŵclaid wîn, y mae yn dar- 
ogun dinystr yr holl genhedloedd. 94 Udfa 
y bugeiliaid. 


Diweddu GAIR yr hwn a ddaeth at Je- 
nyn remïah am holl bobl Judah, 
606 


^yn y bedwaredd flwyddyn ìi Jehoi- 
acim mab Josiah brenhin Judah, 
hon oedd y flwyddyn gyntafi Ne- 
buchodonosor brenhin Babilon ; 

2 Yr hwn a lefarodd y prophwyd 
Jeremïah wrth holl bobl Judah, ac 
wrth holl breswylwyr Jerusalem, 
gan ddywedyd, 


a pen, 906. l. 


069, | 3 Er y drydedd flwyddyn ar ddeg 

i606. |i Josïah mab Amon brenhin Judah, 

hyd y dydd hwn, honno 4 y dryd- 

.|edd flwyddyn ar hugain, y daeth 

cair yr ARGLWYDD attaf, ac mi a 

>pen.n., | ddywedais wrthych, gan fore-godi 

&10. |n. | llefaru, “ond ni wrandawsoch. 

a1612 | 4 A'r ARGLWYDD a anfonodd at- 

als12. |tfoch chwi ei holl weision y pro- 
a 19, 15. . ST 

a2:9L. |phwydi, “gan fore-godi a'u hanfon; 

*pen. 19 ond ni wrandawsoch, ac ni ogwydd- 
2Dren. |asoch eich clust i glywed. 

ym 8IL] 5 Hwy a ddywedent, 1 Dychwel- 


Jonn.&.| wch yr awr hon bob un oddi wrth 


124 


JEREMIAH, XXV. 


dygaf 


ei ffordd ddrwg, ac oddi wrth ddryg- 
loni eich gweithredoedd; a thrig- 
wch yn y tir a roddodd yr An- 
GLWYDD 1 chwi ac i'ch tadau, byth 
ac yn dragywydd : 

6 Ac nac ewch ar ol duwiau di- 
eithr, i'w gwasanaethu, ac i ym- 
grymmu iddynt; ac na lidiwch fi 
â gweithredoedd eich dwylaw, ac 
ni wnaf niwed i chwi. 

7 Er hynny ni wrandawsoch arnaf, 
medd yr ARGLWYDD, fel y digiech 
fi â gweithredoedd eich dwylaw, er 
drwg i chwi eich hunain. 

8 Am hynny fel hyn y dywed 
ARGLWYDD y lluoedd, O herwydd 
na wrandawsoch ar fy ngeiriau, 

9 Wele, mi a anfonaf ac a gym- 
meraf “holl deuluoedd y gogledd, 
medd yr ARGLWYDD, a Nebuchod- 
onosor brenhin Babilon, ffy ngwas, 
a mì a'u dygaf hwynt yn erbyn y 
wlad hon, ac yn erbyn ei phreswyl- 
wyr, ac yn erbyn yr holl genhedl- 
oedd hyn oddi amgylch; difrodaf 
hwynt hefyd, a “gosodaf hwynt yn 
syndod, ac yn chwibaniad, ac yn 
anrhaith tragywyddol. 

10 Paraf hefyd i Plais hyfrydwch, 
ac ì lais llawenydd, i lais y prïod- 
fab, ac i lais y brïod-ferch, i swn y 
meini melinau, ac i lewyrch y can- 
hwyllau, * ballu ganddynt. 

lì A'r holl dir hwn fydd yn ddi- 
ífaethwch, ac yn syndod ; ar cen- 
hedloedd hyn a wasanaethant fren- 
hin Babilon ddeng mlynedd a thri 
ugain, 

12 A iphan gyflawner deng *mlyn- 
edd a thri ugain, myfi a ymwelaf 
â brenhin Babilon, ac âr genedl 


honno, medd yr ARGLWYDD, am eu |* 


hanwiredd, ac â gwlad y Caldeaid; 
a mi “a'i gwnaf hi yn anghyfan- 
nedd tragywyddol, 

13 Dygaf hefyd ar y wlad honno 
fy holl eiriau, y rhai a leferais i yn 
ei herbyn, sef cwbl ag sydd ysgrif- 
enedig yn y llyfr hwn; yr hyn a 
brophwydodd Jeremïah yn erbyn 
yr holl genhedloedd. 

14 Canys !cenhedloedd lawcr a 
brenhinoedd mawrion a fynnant 
wasanaeth ganddynt hwythau: a 
mi a dalaf iddynt yn ol eu gweith- 
redoedd, ac yn ol gwaith eu dwy- 
law eu hun. 

15 4 Canys fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD, DUW Israel, wrthyf fi; 
Cymmer "phïol win y digofaint yma 
o'm llaw, a dod hi i'w hyfed i'r holl 


Am ddinystr Babilon, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
606. 


e pen. l, 15. 


f pen. 27. 6. 
a 43. 10, 
Edrych 
Ms. 44, 28, 
a45.l. 
pen. 40, 2, 


£ pen. 18, 16. 


h Es, 24.7. 
pen. 7. 94. 


|; e Ue 
Ezec. 26. 
13, 

Hos, 2.11. 
Dat. 13, 20. 





8 Heb. 
Jethu, neu, 
golli. 


i2 Chron. 
36. 21, 22 


9 Oe 


pen, 21.7. 


mJob21.20.| ' 
Ps, T5. 8. 
Is, 5l,17. 








a. dymchweliad 


n Ezec. 23, 
Nah. 3, 11. 


o pen, 46. 2, 
25. 


P pen. 47.1 
5AL 


8 Edrych 
Es. 20. 1. 

r pen. 49. 7 
ac ; 

8 pen. 48. 1, 


t pen. 49, 1, 
u pen. 47. â, 


bpen,5l.4l. 


c Hab.?, 16. 
& Es. 51. 21, 
â 63. 6. 





genhedloedd y rhai yr wyf yn dy 
anfon attynt. 

16 A "hwy a yfant, ac a frawych- 
ant, ac a wallgofant, o herwydd y 
cleddyf yr hwn a anfonaf yn eu 
plith. 

17 Yna mi a gymmerais y phïol 
o law yr ARGLWYDD, ac a'i rhodd- 
ais i'w hyfed i'r holl genhedloedd 
y rhaì yr anfonasai yr ARGLWYDD 
fi attynt: 

18 I Jerusalem, ac i ddinasoedd 
Judah, ac i'w brenhinoedd, ac i'w 
thywysogion : i'w gwneuthur hwynt 
yn ddiffaetliwch, yn syndod, yn 
chwibaniad, ac yn felldith, fel y 
mae heddyw ; 

19 9I Pharaoh brenhin yr Aipht, 
ac i'w weision, ac i'w dywysogion, 
ac i'w holl bobl; 

20 Ac i'r holl bobl gymmysg, ac i 
holl frenhinoedd gwlad Us, a P holl 
frenhinoedd gwlad y Philistiaid, ac 
i Ascalon, ac Azzah, ac Ecron, a 
1gweddill Asdod ; 

21 'I Edom, a * Moab, a meibion 
t Ammon ; 

22 I holl frenhinoedd “Tyrus hef- 
yd, ac i holl frenhinoedd Sidon, ac 
i frenhinoedd *yr ynysoedd y rhai 
sydd dros * y môr; 

23 I 7 Dedan, a Thema, a Buz; 
ac ì bawb 5 o'r cyrrau eithaf; 

24 Ac i holl frenhinoedd Arabia, 
ac i holl frenhinoedd “y bobl gym- 


.|mysg, y rhai sydd yn trigo yn yr 
- Janialwch ; 


25 Ac i holl frenhinoedd Zimri, 
ac i holl frenhinoedd *Elam, ac i 


.|holl frenhinoedd y Mediaid ; 


26 Ac i holl frenhinoedd y go- 
gledd, agos a phell, bob un gyd â'u 
gilydd; ac i holl deyrnasoedd y 
byd, y rhaì sydd ar wyneb y ddae- 
ar: a brenhin PSesach a ŷf ar eu 
hol hwynt. 

27 A thi a ddywedi wrthynt, Fel 
hyn y dywed ARGLWYDD y lluoedd, 
Duw Israel ; eYfwch a “meddwch, 
a chwydwch, a syrthiwch, ac na 
chyfodwch, o herwydd y cleddyf 
yr hwn a anfonwyf i'ch plith. 

28 Ac os gwrthodant dderbyn y 
phïol o'th law di i yfed, yna y dy- 
wedi wrthynt, Fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd, Dïau yr yfwch: 

29 Canys wele *fi yn dechreu 


'|drygu y ddinas y gelwir fy enw 
16. |arni, ac a ddïengwch chwi yn ddi- 
'|[gerydd? Na ddïengwch; canys yr 


ydwyf fi yn galw am gleddyf ar 


JEREMIAH, XXVI. 


holl drigolion y ddaear, medd An- 
GLWYDD y lluoedd. 

30 Am hynny prophwyda yn ceu 
herbyn yr holl eiriau hyn, a dy- 
wed wrthynt, f Yr ARGLWYDD oddi 
uchod a rua, ac a rydd ci lef o 
drigle ei sancteiddrwydd ; gan ruo 
y rhua efe ar ei drigle; bloedd, 
fel rhai yn sathru grawnwin, a 
rydd efe yn crbyn holl breswylwyr 
y ddaear. 

91 Daw twrf hyd eithafoedd y 
ddaear; canys gy mae cŵyn rhwng 
yr ARGLWYDD a'r cenhedloedd: efe 
a ymddadleu â phob cnawd, y dryg- 
ionus a ddyry efe i'r cleddyf, medd 
yr ARGLWYDD. 

392 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd ; Wele ddrwg yn myned 
allan o genedl at genedl, a_^ chor- 
wynt mawr yn cyfodi o ystlysau y 
ddaear. 

33 A lladdedigion yr ARGLWYDD 
a fyddant y dwthwn hwnnw or 
naill gwrr ir ddaear hyd y cwrr 
aral i'r ddaear: ni 'alerir dros- 
tynt, ac nis cesglir, ac nis cleddir 
hwynt; fel tommen y byddant ar 
wyneb y ddaear. 

34 i “Udwch, fugeiliaid, a gwaedd- 
wch ; ac ymdreiglwch mewn lludw, 
chwi flaenoriaid y praidd: canys 
cyflawnwyd * dyddiau eich lladded- 


amryw deyrnasoedd. 


Cyn 
CRIST 
Cylch , 

606, 


f Joel 3, 16, 
os l. 


E Es. 16. 9, 
pen. 48, 33. 


i pen. 16. â, 


E pon. 4. $. 
& 6. 26. 


6 lIeb. eich 
dyddiau i 
a îg- 


igaeth a'ch gwasgarfa; a chwi a) added 


syrthiwch fel llestr dymunol. 

395 Metha gan y bugeiliaid ffoi, a 
chan flaenoriaid y praidd ddïangc. 

36 Olywir llef gwaedd y bugeil- 
laid, ac udfa blaenoriaid y praidd: 
canys yr ARGLWYDD a anrheith- 
iodd eu porfa hwynt. 

37 A'r anneddau heddychlawn a 
ddryllir, gan lid digofaint yr AR- 
GLWYDD. 

38 Efe a wrthododd ei loches, fel 
cenaw llew: canys y mae eu tir yn 
anghyfannedd, gan lid y gorthrym- 
mwr, a chan lid ei ddigofaint ef. 

PENNOD XXVI. 

1 Jeremïah, trwy addewidion a bygythion, yn 
annog y bobl $ edifeirwch: S a'i ddal ef am 
hynny, 10 a'i. ddwyn ger bron. 12 Ei atteb 
ef drosto eê hun; 16 a'i farnu yn ddieuog, 
irwy esampl Michah, 20 ac Uriah, 24 a 
(lrwy ofal Ahicam. 

N nechreu teyrnasiad Jehoia- 

cim mab Josïah brenhin Ju- 
dah, y daeth y gair hwn oddi wrth 
yr ARGEWYDD, gan ddywedyd, 

2 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Saf ynghyntedd tŷ yr ARGLWYDD, 
a llefara wrth holl ddinasoedd Ju- 


â 


aelh. 


7 Be, 
anghyf 
annedd- 
dra. 


Diweddu 
Dechreu 
609, 


v 







Cyn 
CRIST 
Cylch 
609, 


a Act, 20, 
oT. 


b pen. 18. 8. 











c pen. 7. 13, 
25.a 11.7. 
a 25. 3. 





âd 1 Sam. â, 
10, 

Ps. 78. 60. 

MY T.12, 
4, 


e pen, 7. 3. 





Dal Jeremïah. 


dah, yrhai a ddêl i addoli i dŷ yr 
ARGLWYDD, yr holl eiriau a_ or- 
chymynwyf ìi ti eu llefaru wrthynt; 
^na attal air; 

3 I edrych a wrandawant, ac a 
ddychwelant bob un oi ffordd 
ddrwg; fel Pyr edifarhâwyf finnau 
am y drwg a amcenais ei wneuth- 
ur iddynt, am ddrygioni eu gweith- 
redoedd, | 

4 A dywed wrthynt, Fel hyn y dy- 
wed yr ARGLWYDD; Ôni wrandêwch 
arnaf i rodio yn fy nghyfraith, yr 
hon a roddais ger eich bron, 

5 I wrandaw ar eiriau fy ngweis- 
ion y prophwydi, “y rhaì a anfonais 
attoch, gan godi yn fore, ac anfon, 
ond ni wrandawsoch chwi ; 

6 Yna y gwnaf y tŷ hwn fel 4 Si- 
loh, a'r ddinas hon a wnaf yn fell- 
dith i holl genhedloedd y ddaear. 

7 Yr offeiriaid hefyd, ar pro- 
phwydi, a'r holl bobl a glywsant 
Jeremïah yn llefaru y geiriau hyn 
yn nhŷ yr ARGLWYDD. 

8 T A phan ddarfu i Jeremïah 
lefaru yr hyn oll a orchymynasai 
yr ARGLWYDD ei ddywedyd wrth 
yr holl bobl; yna yr offeiriaid, a'r 
prophwydi, ar holl bobl a'i dalias- 
ant ef, gan ddywedyd, Ti a fyddi 
farw yn ddïau. 

9 Paham y prophwydaist yn enw 
yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, Fel 
Siloh y bydd y tŷ hwn, a'r ddinas 
hon a wneir yn anghyfannedd heb 
breswyliwr? Felly ymgasglodd yr 
holl bobl yn erbyn Jeremiah yn 
nhŷ yr ARGLWYDD. 

10 1 Pan glybu tywysogion Judah 
y geiriau hyn, yna hwy a ddaeth- 
ant i fynu o dŷ y brenhin i dŷ 
yr ARGLWYDD, ac a eisteddasant 
ar ddrws porth newydd £ŷ yr AR- 
GLWYDD. 

11 Yna yr offeiriaid a'r prophwydi 
a lefarasantb wrth y tywysogion, ac 
wrth yr holl bobl, gan ddywedyd, 
Darn marwolaeth sydd ddyledus i'r 
gwr hwn: canys efe a brophwyd- 
odd yn erbyn y ddinas hon, megis 
y clywsoch â'ch clustiau. 

12 | Yna y llefarodd Jeremïah 
wrth yr holl dywysogion, ac wrth 
yr holl bobl, gan ddywedyd, Yr 
ARGLWYDD a'm hanfonodd i bro- 
phwydo yn erbyn y fŷ hwn, ac yn 
erbyn y ddinas hon, yr holl eiriau 
a glywsoch. 

13 Gan hynny *“gwellhêwch yn 
awr eich ffyrdd a'ch gweithred- 


126 


JEREMIAH, XXVI. 













oedd, a gwrandêwch ar lais yr AR- 
GLWYDD eich Duw ; ac fe fa edif- 
arhâ yr ARGLWYDD am y drwg a 
lefarodd efe i'ch erbyn. 

l4 Ac am danaf fi, wele fi yn 
eich dwylaw ; gwnewch i mi fel *y 
gweloch yn dda ac yn uniawn. 

15 Ond gwybyddwch yn sicr, os 
chwi a'm lladd, eich bod yn dwyn 
gwaed gwirion arnoch eich hunain, 
ac ar y ddinas hon, ac ar ei thrig- 
olion: canys mewn gwirionedd yr 
ARGLWYDD a'm hanfonodd attoch 
i lefaru, *lle y clywech, yr holl eir- 
iau hyn. | 

16 4 Yna y tywysogion, a'r holl 
bobl, a ddywedasant wrth yr offeir- 
iaid ar prophwydi, Ni haeddai y 
gwr hwn farn marwolaeth: canys 
yn enw yr ARGLWYDD ein DUW y 
llefarodd efe wrthym. 

17 Yna rhai o henuriaid y wlad a 
godasant, ac a lefarasant wrth holl 
gynnulleidfa y bobl, gan ddywedyd, 

18 s Michah y Morasthiad oedd yn 
prophwydo yn nyddiau Hezecïah 
brenhin Judah, ac efe a lefarodd 
wrth holl bobl Judah, gan ddywed- 
yd, Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd ; * Sïon a erddir fe/ maes, a 
Jerusalem a fydd yn garneddau, a 
mynydd y tŷ yn uchelfeydd 1 goed. 

19 A roddodd Hezecïah brenhin 
Judah, a holl Judah, ef i farwol- 
aeth? oni ofnodd efe yr ARGLWYDD, 
ac ont weddïodd efe ger bron yr 
ARGLWYDD, fel yr edifarhaodd yr 
ARGLWYDD am y drwg a draeth- 
asai efe yn eu herbyn? Fel hyn 
y gwnaem ddrwg mawr yn erbyn 
ein heneidiau. 

20 Ac yr oedd hefyd wr yn pro- 
phwydo yn enw yr ARGLWYDD, 
Urïah mab Semaiah, o Ciriath- 
Jearim, yr hwn a brophwydodd 
yn erbyn y ddinas hon, ac yn 
erbyn y wlad hon, yn ol holl eir- 
iau Jeremïah. 

21 A phan glywodd y brenhin 
Jehoiacim, a'i holl gedyrn, a'r holl 
dywysogion, ei eiriau ef, y bren- 
hin a geisiodd ei ladd ef: ond 
pan glywodd Urïah, efe a ofnodd, 
ac a ffodd, ac a aeth i'r Aipht. 

22 A'r brenhin Jehoiaeim o an- 
fonodd wŷr i'r Aipht, sef Elnath- 
an mab Achbor, a gwŷr gyd âg 
ef i'r Aipht: 

23 A hwy a gyrchasant Uriah all- 
an or Aipht, ac ai dygasant ef 
at y brenhin Jehoiacim, yr hwn a'i 


Ei farnu yn ddieuog. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
602. 


î ad, 19, 


2 Heb. y 
mae yn 
dda a< yn 
uniawn yn 
eich golwg, 


8 Heb, 
n eich 
clustiau. 


EMic.l.1l. 
Cylch 
710. 


h Mic. 3. 12, 


Cylch 
609. 


| Yr arwydd o JEREMIAH, XXVII. wymau ac ieuaU. 


lladdodd ef â'r cleddyf, ac a fwriodd 
ei gelain ef i feddau * y cyffredin. 








anu 94 Eithr llaw ' Ahicam mab Sa- 
“He. |phan oedd gyd â Jeremiah, fel na 
mie"? |roddwyd ef i law y bobl i'w ladd. 


29,14. PENNOD XNXN VII. 


1 Dan rith rhwymau ac îeuau, y mae yn pro- 
phwydo y darostyngid dan Nebuchodonosor y 


brenhinoedd oedd gymmydogion îddo. $ Y 


mae yn ew hannog î ymrôi, ac na_chredent 

y gaw-brophwydi. 12 Y mae yn gwneuthur 

yr un pelh â Sedeciah: 19 yn darogan y 

dygid yr hyn a adawsid o'r llestri â Dabilon, 

ac y byddent yno hyd ddydd yr ymweliad. 
N nechreu teyrnasiad Jehoi- 
acim mab Josiah brenhin Ju- 
dah, y daeth y gair hwn at Jere- 
mïah oddi wrth yr ARGLWYDD, gan 
ddywedyd, 

2 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
wrthyf, Gwna i ti rwymau a * cef- 
ynnau, a dod hwynt am dy wddf; 

3 Ac anfon hwynt at frenhin E- 
dom, ac at frenhin Moab, ac at fren- 
hin meibion Ammon, ac at frenhin 
Tyrus, ac at frenhin Sidon, yn llaw 
y cenhadau a ddelo i Jerusalem at 
Sedecïah brenhin Judah; 

4 A gorchymyn iddynt ddywedyd 
wrth eu harglwyddi, Fel hyn y dy- 
wed ARGLWYDD y lluoedd, Duw 
Israel; Fel hyn y dywedwch ? wrth 
eich arglwyddi ; 

5 Myfi a wneuthum y ddaear, y 
dyn a'r anifail sydd ar wyneb y 
ddaear, âm grym mawr, ac âm 
braich estynedig, ac *a'w rhoddais 
hwynt i'r neb y gwelais yn dda. 

6 Ac yn awr mi a roddais yr holl 
diroedd hyn yn llaw Nebuchodo- 
nosor brenhin Babilon, P fy ngwas; 
a mi a roddais hefyd “anifeiliaid 
y maes i'w wasanaethu ef. 

7 A'r holl genhedloedd a'i gwas- 
anaethant ef, a'i fab, a mab ei fab, 
“nes dyfod gwir amser ei wlad ef; 
yna cenhedloedd lawer a brenhin- 
oedd mawrion a fynnant wasanaeth 
ganddo ef. 

8 Ond y genedl a'r deyrnas nis 
gwasanaetho ef, sef Nebuchodo- 
nosor brenhin Babilon, a'r rhai ni 
roddant eu gwddf dan iau brenhin 
Babilon; â'r cleddyf, ac â newyn, 
ac â haint, yr ymwelaf â'r genedl 
honno, medd yr ARGLWYDD, nes i 
us eu difetha hwynt trwy ei law 
ef. 

9 Am hynny na wrandêwch ar 
eich prophwydi, nac ar eich dewin- 
iaid, nac ar eich * breuddwydwyr, 
nac ar eich hudolion, nac ar eich 





$ Neu, am. 


a Dan. 4. 17, 
95, 32. 


, 


c peru 28. 14, 
an. 2, 38, 


â pen. 25. 12. 


b pen, 25, 9, 
a 42, 10. 
j 


12 








swynyddion, y rhai sydd yn llef. 
aru wrthych, gan ddywedyd, Nid 
rhaid i chwi wasanaethu brenhin 
Babilon : 

10 Canys celwydd y mae y rhai 
hyn yn ei brophwydo i chwi, i'ch 
gyrru chwi ym mhell o'ch gwlad, 
ac fel y bwriwn chwi ymaith, ac y 
methoch. 

11 Ond y genedl a roddo ei gwddf 
dan iau brenhin Babilon, ac a'i 
gwasanaetho ef, y rhai hynny a 
adawaf fi yn eu gwlad eu hun, 
medd yr ARGLWYDD; a hwy a'i 
llafuriant hi, ac a drigant ynddi. 

12 $ Ac mi a leferais wrth Sede-| 598. 
cïah brenhin Judah yn ol yr holl 
eiriau hyn, gan ddywedyd, Rhodd- 
wch eich gwarrau dan iau brenhin 
Babilon, a. gwasanaethwch ef a'i 
bobl, fel y byddoch byw. 

13 Paham y byddwch feirw, ti 
a'th bobl, trwy y cleddyf, trwy new- 
yn, a thrwy haint, fel y dywedodd 
yr ARGLWYDD yn erbyn y genedl 
ni wasanaethai brenhin Babilon? 

l4 Am hynny na wrandêwch ar 
eiriau y prophwydi y rhai a lefar- 
ant wrthych, gan ddywedyd, Nid 
rhaid i chwi wasanaethu brenhin 
Babilon: canys “y maeut yn pro- 
phwydo celwydd i chwi. 

15 O herwydd nid myfi a'u han- 
fonodd hwynt, medd yr ARGLWYDD; 
er hynny hwy a brophwydant yn 
fy enw ar gelwydd, fel y gyrrwn 
chwi ymaith, ac y darfyddai am 
danoch chwi, a'r prophwydi sydd 
yn prophwydo i chwi. 

16 Myfi a leferais hefyd wrth yr 
offeiriaid, ar holl bobl hyn, gan 
ddywedyd, Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Na wrandêwch ar eiriau 
eich prophwydi, y rhai sydd yn 
prophwydo i chwi, gan ddywedyd, 
Wele, fllestri tŷ yr ARGLWYDD a 
ddygir yn eu hol o Babilon bellach 
ar frys; canys celwydd y maent yn 
ei brophwydo i chwi, 

l7 Na wrandêwch arnynt; gwas- 
anaethwch chwi frenhin Babilon, 
a byddwch fyw: paham y byddai 
y ddinas hon yn ddiffaethwch ? 

18 Ond os prophwydi ydynt hwy, 
ac od ydyw gair yr ARGLWYDD gyd 
â hwynt, eiriolanb yr awr hon ar 
ARGLWYDD y lluoedd, nad elo y 
llestri a adawyd yn nhŷ yr AR- 
GLWYDD, ac yn nhŷ brenhin Judah, 
ac yn Jerusalem, ì Babilon. 

19 Canys fel hyn y dywed An- 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
508. 









e pen. 14, 14, 
a 23, 21. 
& 29. 8. 


f pen. 23. 3. 


Gau-brophiwydoliaelh 


Cyn 
CRIST 
598. 


£2Bren. 
24,14, 15. 
pen. 24. 1. 


h 2 Bren. 
25. 13. 

2 Chron. 
36. 18, 

3 2 Chron. 
36. 21. 
pen. 29. 10. 

k Ezra l.i. 
a 7. 19. 


Cylch 
696. 


GLWYDD y lluoedd, am y colofnau, 
ac am y môr, ac am yr ystolion, 
ac am y rhan arall o'r llestri a 
adawyd yn y ddinas hon, 

20 Y rhai ni ddug Nebuchodo- 
nosor brenhin Babilon ymaith, pan 
£gaethgludodd efe Jechonïah, mab 
Jehoiacim brenhin Judah, o Jeru- 
salem i Babilon, a holl bendefigion 
Judah a Jerusalem ; 

91 Iê, fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Duw Jsrael, am y llestri 
a adawyd yn nhŷ yr ARGLWYDD, 
ac yn nhŷ brenhin Judah a Jeru- 
salem ; 

99 hHwy a ddygir i Babilon, ac 
yno y byddant hyd y dydd ' yr ym- 
welwyf â hwynt, medd yr AR- 
GLWYDD: yna Fy dygaf hwynt 1 
fynu, ac y dychwelaf hwynt i'r lle 
hwn. 


PENNOD XXVIII. 
Hananïah yn gau-brophwydo y dychwelai 
y Uestri yn ew hol, a Jechonïah hefyd. 
5 Jeremïah yn dymuno bod hynny yn wir, 
ac yn dangos mai y diwedd a ddengys pa 
ra sydd wir brophwydi. 10 Hamamnïah yn 
torri iau Jeremïah. 12 Jeremiah yn darogan 
iau haiarn, 15 a marwolaeth. Hananïah. 

4 C yn y flwyddyn honno, yn 
nechreu teyrnasiad Sodeciïah 
brenhin Judah, yn y bedwaredd 
flwyddyn, ar y pummed mis, y llef- 
arodd Hananïah mab Azur y pro- 
phwyd, yr hwn oedd o Gibeon, 
wrthyf fi yn nhŷ yr ARGLWYDD, 
y'ngŵydd yr offeiriaid a'r holl bobl, 


Fi 


. |gan ddywedyd, 


&pen. 27. 16. 


ynedd o 
Ayddiau. 





2 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Duw Israel, gan ddy- 
wedyd, Myfi a dorrais iau brenhin 
Babilon. 

3 22O fewn yspaid dwy flynedd 
myfi a ddygaf drachefn i'r lle hwn 
holl lestri tŷ yr ARGLWYDD, y rhai 
a gymmerth Nebuchodonosor bren- 
hin Babilon ymaith o'r lle hwn, ac 
au dug i Babilon ; 

4 Ac mi a ddygaf Jechonïah mab 
Jehoiacim brenhin Judah, a_ holl 
gaethglud Judah, y rhai a aethant 
1 Babilon, drachefn i'r lle hwn, 
medd yr ARGLWYDD; canys mi a 
dorraf iau brenhin Babilon. 

5 J Yna Jeremïah y prophwyd a 
ddywedodd wrth Hananïah y pro- 
phwyd, y'ngŵydd yr offeiriaid, ac 
y'ngŵydd yr holl bobl, y rhai oedd 
yn sefyll yn nhŷ yr ARGLWYDD ; 

6 Iê, y prophwyd Jeremïah a ddy- 
wedodd, Amen, poed felly y gwnelo 
yr ARGLWYDD: yr ARGLWYDD â 


128 


JEREMIAH, XXVIII. 








Hananâah, a'i farwolaeth. 
















































gyflawno dy eiriau di, y rhai a 
brophwydaist, am ddwyn drachefn 
lestri tŷ yr ARGLWYDD, a'r holl 
gaethglud, o Babilon i'r lle hwn. 

7 Etto, gwrando di yr awr hon 
y gair yma, yr hwn a lefaraf fi 
“lle y clywech di, a lle clywo yr 
holl bobl ; 

8 Y prophwydi y rhai a fuant 
o'm blaen i, ac o'th flaen dithau 
erioed, a. bropbwydasant yn erbyn 
gwledydd lawer, ac yn erbyn teyrn- 
asoedd mawrion, am ryfel, ac am 
ddrygfyd, ac am haint. 

9 PY prophwyd a brophwydo am 
heddwch, pan ddêl gair y prophwyd 
i ben, yr adnabyddir y prophwyd, 
mai yr ARGLWYDD â'i hanfonodd 
cf mewn gwirionedd. 

10 T Yna Hananïah y prophwyd 
a cymmerodd “y gefyn oddi am 
wddf Jeremïah y prophwyd, ac a'i 
torrodd ef. 

11 A Hananïah a lefarodd y'ngŵydd 
yr holl bobl, gan ddywedyd, Fel 
hyn y dywed yr ARGLWYDD; Y 
modd hyn y torraf fi iau Nebuchod- 
onosor brenhin Babilon o fewn ys- 
paid dwy flynedd “oddi ar warr pob 
cenedl, A Jeremïah y prophwyd a 
aeth ì ffordd. 

12 Yna y daeth gair yr AR- 
GLWYDD at Jeremïah y prophwyd, 
wedi i Hananïah y prophwyd dorri 
y gefyn oddi am wddf y prophwyd 
Jeremïah, gan ddywedyd, 

13 Dos di, a dywed i Hananïah, 
gan ddywedyd, Fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD; Gefynnau pren a 
dorraist ti; ond ti a wnei yn eu 
lle hwynt efynnau o haiarn. 

l4 Canys fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd, Duw Israel; 
e Rhoddaf iau o haiarn ar warr yr 
holl genhedloedd hyn, fel y gwas- 
anaethont Nebuchodonosor brenhin 
Babilon, a hwy a'i gwasanaethant 
ef: fmi a roddais hefyd anifeiliaid 
y maes iddo ef. 

15 Yna Jeremïah y prophwyd a 
ddywedodd wrth Hananïah y pro- 
phwyd, Gwrando yn awr, Hananïah; 
Ni anfonodd yr ARGLWYDD mo hon- 
ot ti; ond yr wyt yn peri i'r bobl 
hyn ymddiried mewn celwydd. 

16 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD, Wele, mi ath fwriaf 
di oddi ar wyneb y ddaear: o fewn 
y flwyddyn hon y byddi farw, £o 
herwydd i ti ddysgu * gwrthryfel 
yn erbyn yr ARGLWYDD. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
596. 


8 Heb. jn 
dy glustiau 


(n, CO. 


b Deut, 18, 
22, 


c pen. 217. 2. 


d pen. 27. 7. 


e Deut. 28, | 
48. 






E Deut, 13, 






Jeremïah yn anfon 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
505. 


Cylch 
599, 


nuchaaid. 


c pen. 14, 14, 
a 23. 21, 
& 27. 15. 


17 Felly Hananïah y prophwyd a 
fu farw y flwyddyn honno, yn y 
seithfed mis. 


PENNOD XXIX. 

1 Jeremïah yn anfon Uythyr at y rhaî oedd yng 
nghaethiwed Babilon, ar fod o honynt yn 
llonydd yno; 9 ac na choelient feeuddwydion 
eu prophwydi ; 10 ac y caent, ddychwelyd yn 
eu hol ym mhen deg a thri ugain o flynydd- 
oedd, l5 Y mae yn rhag-fynegi dinysir y 
lleil, am ew hanufudd-dod: 20 ac yn dangos 
erchyll ddiwedd Ahab a_Sedeciah, dau bro- 
phwyd celwyddog. 24 Semaiah yn ysgrifenu 
Uythyr yn erbyn Jeremiah: 90 a Jeremïah 
yn dangos eî farnedigaeth yntau. 

YMA eiriau y llythyr a anfon- 
odd Jeremïah y prophwyd o 

Jerusalem at weddill henuriaid y 

gaethglud, ac at yr offeiriaid, ac 

at y prophwydi, ac at yr holl bobl 

y rhaì a gaethgludasai Nebuchodo- 

nosor o Jerusalem i Babilon, 

2 (Wedi myned *Jechonïah y 


- |brenhin, ar frenhines, a'r *ystaf- 


ellyddion, tywysogion Judah a Je- 
rusalem, a'r seiri a'r gofaint, allan 
o Jerusalem,) 

3 Yn llaw Elasah mab Saphan, a2 
Gemarïah mab Hilcïah, y rhai a an- 
fonodd Sedecïah brenhin Judah at 
Nebuchodonosor brenhin Babilon i 
Babilon, gan ddywedyd, 

4 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Duw Israel, wrth yr 
holl gaethglud, yr hon a berais ei 
chaethgludo o Jerusalem i Babilon; 

5 PAdeiledwch dai, a phreswyl- 
iwch ynddynt; a phlennwch erddi, 
a bwyttêwch eu ffrwyth hwynt. 

6 Cymmerwch wragedd, ac yn- 
nillwch feibion a merched; a chym- 
merwch wragedd i'ch meibion, a 
rhoddwch eich merched i wŷr, fel 
yr esgoront ar feibion a merched, 
ac yr amlhaoch chwi yno, ac na 
leihaoch. 

7 Ceisiwch hefyd heddwch y ddin- 
as yr hon y'ch caethgludais iddi, a. 
gweddïwch ar yr ARGLWYDD drosti 
hi; canys yn ei heddwch hi y bydd 
heddwch i chwithau. 

8 4 O herwydd fel hyn y dywed 
ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel; 
Na “thwylled eich prophwydi y rhai 
sydd yn eich mysg chwi mo honoch, 
na'ch dewiniaid ; ac na wrandêwch 
ar eich breuddwydion y rhai yr yd- 
ych chwi yn peri eu breuddwydio : 

9 Canys y maent hwy yn pro- 
phwydo i chwi ar gelwydd yn fy 
enw i; ni anfonais i mo honynt, 
medd yr ARGLWYDD, 


JEREMIAH, XXIX. 


10 1 O herwydd fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD, Pan gyflawner yn 
Babilon “ddeng mlynedd a thri 
ugain, yr ymwelaf â chwi, ac a 
gyflawnaf â chwi fy ngair daionus, 
trwy eich dwyn chwi drachefn i'r 
lle hwn. 

ll Oblegid myfi a wn y meddyl- 
iau yr wyf fi yn eu meddwl am 
danoch chwi, medd yr ARGLWYDD, 
meddyliau heddwch ac nid niwed, 
i roddi i chwi *y diwedd yr ydych 
chwi yn ei ddisgwyl. 

12 Yna y “gelwch chwi arnaf, ac 
yr ewch, ac y gweddïwch arnaf fi, 
a minnau a'ch gwrandawaf, 

13 fCeisiwch fi hefyd, a chwi a'm 
cewch, pan y'm ceisioch â'ch holl 

on. 

14 A mi a adawaf i chwi fy nghael, 
medd yr ARGLWYDD, a mi a ddy- 
chwelaf eich caethiwed, ac "a'ch 
casglaf chwi o'r holl genhedloedd, 
ac o'r holl leoedd y rhai y'ch gyr- 
rais iddynt, medd yr ARGLWYDD; 
a mi a'ch dygaf chwi drachefn i'r 
lle y perais eich caethgludo chwi 
allan o hono. 

15 4 O herwydd i chwi ddywedyd, 
Yr ARGLWYDD a gyfododd bro- 
phwydi i ni yn Babilon ; 

16 Gwybyddwch mai fel hyn y 
dywed yr ARGLWYDD am y brenhin 
sydd yn eistedd ar deyrn-gadair 
Dafydd, ac am yr holl bobl sydd 
yn trigo yn y ddinas hon, ac am 
eich brodyr y rhai nid aethant all- 
an gyd â chwi i gaethglud ; 

l7 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Wele fi yn anfon arnynt 
iy cleddyf, a newyn, a haint, a mi 
a'u gwnaf hwynt fel “y ffigys brynt- 
Ion, y rhai ni ellir eu bwytta, rhag 
eu drycced. 

18 A mi au herlidiaf hwynt â'r 
cleddyf, â newyn, ac â haint; ac 
ì mi au rhoddaf hwynt i'w symmud 
i holl deyrnasoedd y ddaear, "yn 


Uythyr at y gaethglud. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
606. 

d 2 Chron. 
OG. 2m 2i 
Ezral.l. 
pen. 25. 12, 
a 21.22 


.| Dan.9.2, 


3 Heb. 
dd a 
tgws 


2 LU 
e Dan. 9, 2, 
&c, 


Í Lef. 26. 39, 
; &C. 

Deut. 30. 1, 
&c, 

£ Deut, 4. 7. 
) etcu G4, (iY: 
a46.1. 
Es. 55, 6. 

h pen. 29. 3. 


1 pen. 24. 10, 
k pen, 24. 8, 


1 Deut. 23. 


felldith, ac yn chwithdra, ac yn| pen 


chwibaniad, ac yn warth, ym mysg 


yr holl genhedloedd lle y gyrrais|m 


i hwynt; 

19 Am na wrandawsant ar fy ngeir- 
iau, medd yr ARGLWYDD, y rhai a 
n anfonais i attynt gyd â'm gweision 
y prophwydi, gan gyfodi yn fore, 
a'w hanfon; ond ni wrandawech, 
medd yr ARGLWYDD. 

20 $ Gan hynny gwrandêwch air yr 
ARGLWYDD, chwi oll o'r gaethglud 
a anfonais o Jerusalem i Babilon : 








129 








cysuro 


Cyn 
CRIST 
59s. 


t pen. 28. 16, 


9 Heb. ym- 
adawiad, 


Cylch 
606. 


2 Neu, ofn 
gydd, ac 


a pen. â. 31. 
a6, 24. i 


b Joel 2. 11. 

os 5.18, 

Seph. 1, 14, 
&c. 


Llythyr Semaiah. JEREMIAH, XXX. Duw yn 

Cyn 91 Fel hyn y dywed ARGLWYDD | anfon ef, a pheri o hono ì chwi ym- 
“Cul |y lluoedd, Duw Israel, am Ahab | ddiried mewn celwydd : 

606. |mab Colaiah, ac am Sedecïah mab | 32 Am hynny fel hyn y dywed |” 
Maaseiah, y rhai sydd yn prophwydo | yr ARGLWYDD; Wele, mi a ymwelaf 
celwydd i chwi yn fy enwi; Wele, | â Semaiah y Nehelamiad, ac â'i had 
myfi a'u rhoddaf hwynt yn llaw ef: ni bydd iddo un a drigo ym 
Nebuchodonosor brenhin Babilon, | mysg y bobl hyn, ac ni chaiff efe 
ac efe a'u lladd hwynt yngŵydd | weled y daioni a wnaf fi i'm pobl, 
eich llygaid chwi. medd yr ARGLWYDD; *am iddo 

oEdryh | 99 9A holl gaethglud Judah, yr | ddysgu “gwrthryfel yn erbyn yr 
Gee HOU sydd yn Babilon, a nU ARGLWYDD. 
rhec hon oddi wrthynt hwy, gan rr 
ddy wedy d, Gwneled uc ARGLWYDD 1 Duw yn a A yr 
dydi fel Sedecïah ac fel Ahab, y Iuddewon; 4 ac ar ol eu trallod y caent 
rhai a rostiodd brenhin Babilon ymwared. 10 Y mae yn cysuro Jacob: 18 
wrth y tân; y bydd eu dychweliad hwy yn rasusol: 29 
Ppen,22,14.| 93 Am p iddynt wneuthur ysgel- y syrth digofaint ar yr enwir. 
erder yn Israel, a gwneuthur go- GAIR yr hwn a ddaeth at 
dineb gyd â gwragedd eu cymmyd- Jeremïah oddi wrth yr AR- 
ogion, a llefaru o honynt eiriau | GLWYDD, gan ddywedyd, 
celwyddog yn fy enw i, y rhai ni| 2 Fel hyn y llefarodd yr AR- 
orchymynais iddynt; a minnau yn | GLWYDD, DUw Israel, gan ddywed- 
gwybod, ac yn dyst, medd yr AR- | yd, Ysgrifena i ti yr holl eiriau a 
GLWYDD, leferais i wrthyt mewn llyfr. 

598. o4 4 Ac wrth Semaiah y *Nehe- | 3 Canys wele y dyddiau yn dyfod, 
'wendde. |lamiad y lleferi, gan ddywedyd, medd yr ARGLWYDD, i mi ddy- 
Ha 95 Fel hyn y llefarodd ARGLWYDD | chwelyd caethiwed fy mhobl Israel 

y lluoedd, Duw Israel, gan ddywed- | a Judah, medd yr ARGLWYDD: â 
yd, Am i £i anfon yn dy enw dy hun | mi a'u dygaf hwynt drachefn i'r 
lythyrau at yr holl bobl sydd yn | wlad a roddais i'w tadau, a hwy 
Jerusalem, ac at Sephanïah mab | ai meddiannant hi. 
Maaseiah yr offeiriad, ac at yr holl | 4 1 Dyma hefyd y geiriau a lefar- 
offeiriaid, gan ddywedyd, odd yr ARGLWYDD am Jsrael, ac 
96 Yr ARGLWYDD ath osododd | am Judah; 
di yn offeiriad yn lle Jehoiada yr | 5 O herwydd fel hyn y dywed yr 
offeiriad, i fod yn olygwr yn nhŷ | ARGLWYDD; Llef dychryn a glyw- 
|a2Tren.9. yr ARGLWYDD, ar bob “gwr gor- | som ni, “ofn, ac nid heddwch. 
Act.20.24.| phwyllog, ac yn cymmeryd arno | 6 Gofynwch yr awr hon, ac edrych- 
rpen. 20.2. | brophwydo, i'w "roddi ef mewn | wch a esgora gwrryw; paham yr 
carchar, a chyfíion : ydwyf fi yn gweled pob gwr â'i 
97 Ac yn awr paham na cher- | ddwylaw ar ei lwynau, *fel gwraig 
yddaist fi Jeremïah o Anathoth, | wrth esgor, ac y trowyd yr holl 
yr hwn sydd yn prophwydo i | wynebau yn lesni? 
chwi? 7 Och! canys mawr yw y dydd 
98 Canys am hynny yr anfonodd | hwn, heb gyffelyb iddo: amser 
attom ni z Babilon, gan ddywedyd, | blinder yw hwn ìi Jacob; ond efe 
tuâ.5.  |Mir fydd y caethâwed hwn: *adeil- | a waredir o hono. 


cedwch dai, a phreswyliwch gym- 
ddynt ; a phlennwch erddi, a bwyt- 
íêwch eu firwyth hwynt. 

29 A Sephanïah yr offeiriad a ddar- 
llenodd y llythyr hwn lle y clywodd 
Jeremïah y prophwyd. 

30 T Yna y daeth gair yr AR- 
GLWYDD at Jeremïah, gan ddy- 
wedyd, 

31 Anfon at yr holl gaethglud, 
can ddywedyd, Fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD am Semaiah y Nehe- 
lamiad ; O herwydd i Semaiah bro- 
phwydo i chwi, a minnau heb ei 


8 Canys y dydd hwnnw, medd AR- 
GLWYDD y lluoedd, y torraf fi ei 
iau ef oddi ar dy warr di, a mi a 
ddrylliaf dy rwymau, ac ni chaiff 
dïeithriaid wneuthur iddo ef eu 
gwasanaethu hwynt mwyach. 

9 Fithr hwy a wasanaetliant yr 
ARGLWYDD eu Duw, a “Dafydd eu 
brenhin, yr hwn a godaf fi iddynt. 

10 1 Ac înac ofna di, O fy ngwas 
Jacob, medd yr ARGLWYDD ; ac na 
frawycha di, O Israel: canys wele, 
mi a'th achubaf di o bell, a'th had 
o dir eu caethiwed; a Jacob a ddy- 





730 


c Ezec, 34. 
29. a 37. 24, 
llus. 2. 5. 

d Es, 41. 13, 
a49.5. 
&R44,2. 
pen, 46, 28, 





yr Tuddewon. 


Cyn 
CRI YS T 
. Cylch 
602. 





e Amos 9, $. 


mesur, 


£ pen. 15, 18, 


4 Heb. 
4 rwymo, 
neu 


i wasgu. 


h pen. 8. 22. 
î Galar. 1. 2. 


Mc 2A 
16.9 


& 19. ÌL 


1 Job 30. 21, 


m pen. ô. 6. 


n pen, 15, 1S. 


o Exod, 22. 
DY 


Es. 33, 1, 
aâl.ll. 
pen. 10, 25. 


























î 9 Neu, 
| bryncyn, 


i P Es, 35. 10. 
aôl,ll, 


9, vJe 
a a2. us. 


| cyn | chwel, ac a orphwys, ac a gaiff lon- | mi, a minnau a fyddaf yn DpUw| _Gm_ ac a orphwys, ac a gaiff lon- 
ydd, ac ni bydd a'e dychryno. 

ll Canys yr ydwyf fi gyd â thi, 
medd yr ARGLWYDD, i'th achub di: 
“er ï mi wneuthur pen am yr holl 
genhedloedd lle y'th wasgerais, etto 

“ni wnaf ben am danat ti; eithr mi 


».|ath geryddaf di mewn 2barn, ac 


ni'th adawaf yn gwbl ddigerydd. 

12 Oblegid fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD; £€ Anafus 7 an, dy ysig- 
tod, a dolurus j yw dy archoll. 

13 Nid ocs a ddadleuo dy gŵyn, 
*fel y'th iachâer; Pnid oes feddyg- 
iniaeth iechyd i H. . 

l4 !Dy holl gariadau a'th anghof- 
iasant: ni cheisianb mo honot ti; 
canys mi ath darewais â dymod 

Egelyn, sef â chospedigaeth !y creu- 
lawn, am amlder dy anwiredd: 
y oblegid dy bechodau a amlhasant. 

15 Paham "y bloeddi am dy ysig- 
tod? anafus yw dy ddolur, gan 
amlder dy anwiredd: o Aer wydd 
amlhâu o'th bechodau y gwneuth- 
um-hyn i ti. 

16 Am hynny *y rhai oll a'th 
ysant a ysir; a chwbl o'th holl 
elynion a ânt i gaethiwed; a'th 
anrheithwyr di a “fyddant yn an- 
rhaith, a'th holl yspeilwyr a roddaf 
fi yn yspail, 

17 Canys myfi a roddaf iechyd i i fi, 
ac arth iachâ di o'th friwiau, medd 

yr ARGLWYDD; oblegid hwy a'th 
al asant di, Yr hon a yrrwyd ym- 
aith, gam ddi ywedyd, Dyma Sïon, 
li hon nid oes ncb yn ci cheisio. 

18 4 Fel hyn y dywed yr ARn- 
GLWYDD; Wele, Am a. ddychwelaf 
gaethiwed pebyll Jacob, ac a gym- 
meraf drugaredd ar ei anneddau Ca 
a'r ddinas a adeiledir ar ei * charn- 
edd, a'r llys a erys yn ol ei arfer. 

19 A Pmoliant a â allan o honynt, 
a llais rhai yn gorfoleddu: a mi a'u 
hamlhâf hwynt, ac ni byddant an- 
aml ; a mi a'u hanrhydeddaf hwynt, 
ac ni byddant, wael. 

20 Eu meibion hefyd fydd megis 
cynt, a'u cynnulleidfa a sicrhêir ger 
fy mron; a mi a ymwelaf â'u holl 
or thrymwyr hwynt, 

21 A'u pendefigion fydd o honynt 
eu hun, a'u llywiawdwr a ddaw all- 
an o'u mysg eu hun; a mi a baraf 
iddo nesâu, ac efe a ddaw attaf: 
canys pwy yw. hwn a lwyr-roddodd 
ci galon i nesâu attaf fi? medd yr 


1 pon. 24.7 ARGLWYDD. 


22 A 4chwi a fyddwch yn bobl i 


1ôl 


JEREMIAH, XXNI. 





mi, a minnau a fyddaf yn Dpuw 
i chwithau. 
23 Wele ' gorwynt yr ARGLWYDD 


Ad MD DS. YNNI A _Ŵ., Adferiad Ian iad Israd. 





yn myned allan ewn digter, cor- "pon. 29.19, 


wynt parhaus; ar ben annuwiolion 
yr erys. 

24 Ni ddychwel digofaint llidiog 
yr ARGLWYDD, nes iddo e4 wneuth- 
ur, ac nes iddo gyflawni meddyliau 
eì galon: yn y dyddiau diweddaf 
y deallwch Fen 


PENNOD XXXI. 


1 Adferu Israel; 10a chyhoeddi hynny. 15 
Tiahel yn galaru am eî phlant. 18 Ephraim 
yn edifarhâu, ac yn cad ei ddwyn adref 
drachefn. 22 Addewid o Grist. 21 Ei ofal 
ef dros eî eglwys. ôl Ei gyfammod newydd 
ef. 0 Sicrwydd 88 a helaethrwydd yr eglwys. 

YF: amser hwnnw, medd yr AR- 

GLWYDD, y byddaf DDUW i 
holl deuluoedd Israel ; 

a fyddant bobl i mi. 

2 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Y bobl y rAaê a weddillwyd gan 
y cleddyf, a gafodd ffafr yn yr 
anialwch, pan *euthum i beri llon-; 
yddwch iddo ef, se/'i Israel. 

3 *Er ys talm yr ymddangosodd, 
yr NT 1 mi, gan ddywed- 
yd, A chariad tragywyddol y'th 
gerais: am hynny “tynnais di â, 
thrugaredd, 


a hwythau 





a. 25. 32. 


Ia a 10, 


Dyt Jl Ger 


8. 95. 11, 
Z a ôl. 
O bell. 


9 Neu, yr 
esty nais 
a garedd 


4 PMyfi ath adeiladaf etto, a thi a u pos BŴ 


adeiledir, O forwyn Israel: ymdr wsi 
etto â'th. “ dympanau, ac a âi allan, 
gyd â'r chwareuyddion dawns. 

5 Ti a blenni etto winllannoedd | 
ym mynyddoedd Samaria : y plan- 


c Mn 15. 20. 
n. i'i 
Y 


'& Es. 65. 21, 


wyr a blannant, ac a'u *mwynhânt ,* Heb. 


yn gyífredin. 
6 Canys daw y dydd y llefa y 
gwylwyr ym mynydd Tphr aim, 


cyl)redin- 


* Codwch, ac awn i fynu i Sïon aÊ|*Fn 25 


yr ARGLWYDD ein DUW. 

7 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Cenwch orfoledd i Ja- 
cob, a chrechwenwch ym mhlith 
rhai pennaf y cenhedloedd: cy- 
hoeddwch, En Olweh; a dywedwch, O 
ARGLWYDD, cadw dy bobl, gwedd- 
ill Israel. | 

8 Wele, mi a'u harweiniaf hwynt 


Mic, 4, y 


fo dir y gogledd, ac a'u casglaf,ípen 3.12. 


hwynt o ystlysau y ddaear, y dall 
a'r cloff, y feichiog ar hon sydd yn 
esgor, ar unwaith gyd â â hwynt: cyn- 
nulleidfa fawr a ddychwelant yma. 
9 £Mewn wylofain y deuant, ac 
mewn ?tosturiaethau y dygaf hwynt: 
gwnaf iddynt rodio wrth ffrydiau |, 


dyfroedd " mewn ffordd uniawn yr | «45.15 


En ME 


TR 60, 4. 
5 Neu 

ifafr, neu, 
dala. 


o 


FER 


35. S. 





Edifeirwch Ephraim. 


Cyn 
CRIST 

Cylc 

606. 


i Ex. 4, 22, 


k Es. 40, 24, 
95. 


1 Es, 58.11, 


m Matt. 2. 
17, 18, 


n (snlar, O. 
us 


o Deut. 20, 
ga, 


P Deut. 22. 
96. 


Es. 62. 15. 
Hos. 11. 8. 


Le LL. SE... 552 ,,,_,,ÂAÂA,_,,,,.._—— a cr 


— 


hon ni thripiantb ynddi: oblegid 
myfi sydd dad i Israel, ac Ephraim 
yw fy 'nghyntaf-anedig. 

10  Gwrandêwch air yr AR- 
GLWYDD, O genhedloedd, a myn- 
egwch yn yr ynysoedd o bell, a 
dywedwch, Yr hwn a wasgarodd 
Israel, a'i casgl ef, ac ai ceidw fel 
bugail ei braidd. 

ll O herwydd “yr ARGLWYDD â 
waredodd Jacob, ac ai hachub- 
odd ef o law yr hwn ocdd drech 
nag ef. | 

12 Am hynny y deuant, ac y can- 
ant yn uchelder Sion; a hwy a 
redant at ddaioni yr ARGLWYDD, 
am wenith, ac am win, ac am olew, 
ac am eppil y defaid a'r gwartheg: 
a'u henaid fydd fel ! gardd ddyfrad- 
wy ; ac ni ofidiant mwyach. 

13 Yna y llawenycha y forwyn yn 
y dawns, a'r gwŷr ieuaingc a'r hen- 
afgwyr ynghyd: canys myfi a droaf 
eu calar yn llawenydd, ac au di- 
ddanaf hwynt, ac a'u llawenychaf 
o'u tristwch. 

14 A mi a ddiwallaf enaid yr off- 
eiriaid â brasder, 2m pobl a ddigonir 
â'm daioni, medd yr ARGLWYDD. 

15 4 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; "Llef a glywyd yn Ra- 
mah, cwynfan ac wylofain chwerw; 
Rahel yn wylo am ei meibion, ni 
fynnai ei chysuro am ei meibion, 
o herwydd nad oeddynt. 

16 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Attal dy lef rhag wylo, 
ath lygaid rhag dagrau: canys y 
mae tâl ith lafur, medd yr AR- 


GLWYDD; a hwy a ddychwclant o 
dir y gelyn. 


17 Ac y mae gobaith yn dy ddiw- 
edd, medd yr ARGLWYDD, y dy- 
chwel dy blant i'w bro eu hun. 

18 î Gan glywed y clywais Eph- 
raim yn cwynfan fe hyn; Oospaist 
fi, a mi a gcospwyd, fel llo heb ei 
gynnefino âr êaw: "dychwel di fì, 


a mi a ddychwelir; oblegid ti yw 


yr ARGLWYDD fy NUW. 

19 Yn ddïau “wedi i mi ddychwel- 
yd, mi a edifarheais; ac wedi i mi 
wybod, mi a darewais,/7 morddwyd: 
myfi a gywilyddiwyd, ac a_warad- 
wyddwyd hefyd, am i mi ddwyn 
gwarth fy ieuengctid. 

20 Ai mab hoff gennyf yw Eph- 
raim? ai plentyn hyfrydwch gw? 
canys er pan leferais i yn ei er- 
byn ef, gan gofio y cofiaf ef etto: 
P am hynny fy mherfedd a ruant am 


JEREMIAH, XXXI. 





dano ef; gan drugarhâu y trugar- 
hâf wrtho ef, medd yr ARGLWYDD. 

21 Cyfod i ti arwyddion ffordd, 
gosod i ti garneddau uchel: gosod 
dy galon tu a'r brif-ffordd, y ffordd 
yr aethost: dychwel, forwyn Israel, 
dychwel i'th ddinasoedd hyn. 

22 $ Pa hyd “yr ymgrwydri, O 
ferch wrthnysig? oblegid yr AR- 
GLWYDD a greodd beth newydd ar 
y ddaear; Benyw a amgylcha wr. 

23 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Duw Israel; Dywedant 
etto y gair hwn y'ngwlad Judah, 
ac yn ei dinasoedd, pan ddychwel- 
wyf eu caethiwed hwynt; Yr AR- 
GLWYDD a'th fendithio, trigfa cyf- 
iawnder, mynydd sancteiddrwydd. 

24 Yna arddwyr a êbugeiliaid a 
breswyliant ynddi hi Judah, ac yn 
ei holl ddinasoedd ynghyd. 

25 O herwydd yr enaid diffygiol 
a ddigonais, a phob enaid trist a 
lenwais. 

26 Ar hyn y deffroais, ac yr edrych- 
ais, a melus oedd fy hân gennyf. 

27 * Wele y dyddiau yn dyfod, 
medd yr ARGLWYDD, " yr hauaf dŷ 
Israel a thŷ Judah â had dyn ac 
â had anifail. 

28 Ac megis y gwyliais arnynt 
*i ddiwreiddio, ac i dynnu i lawr, 
ac i ddinystrio, ac i ddifetha, ac 
i ddrygu; felly y gwyliaf arnynt 
i adeiladu, ac i blannu, medd yr 
ARGLWYDD. 

29 *Yn y dyddiau hynny ni ddy- 
wedant mwyach, Y tadau a fwyt- 
tasant rawnwin surion, ac ar ddan- 
nedd y plant y mae dincod. 

30 Ond pob un a fydd farw yn ei 
anwiredd ei hun: pob un ar a 
fwyttao rawnwin surion, ar ei ddan- 
nedd ef y bydd dincod. 

31 Wele "y dyddiau yn dyfod, 
medd yr ARGLWYDD, y gwnaf gyf- 
ammod newydd â thŷ Israel, ac â 
thŷ Judah : 

32 Nid fel y cyfammod a wneuth- 
um â'u tadau hwynt ar y dydd yr 
ymeflais yn eu llaw hwynt i'w dwyn 
allan o dir yr Aipht, yr hwn fy 
nghyfammod a ddarfu iddynt hwy 
el ddiddymmu, “er fy mod 1 yn 
brïod iddynt, medd yr ARGLWYDD ; 

33 Ond dyma y cyfammod a wnaf 
fì â thŷ Israel ar ol y dyddiau hyn- 
ny, medd yr ARGLWYDD; * Myfi a 


roddaf fy nghyfraith o'u mewnj 1? 


hwynt, ac a'i hysgrifenaf hi yn eu 
calonnau hwynt; a Xmi a fyddaf 


Addewid o Grist. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
606. 





8 pen. 2, 18 
o 


6 Heb. rhai 
nm 
all a yd â 
diadellau, 


r Hos. 2. 23, 
Zech, 10, 9, 


s pen. l. 10, 
als.7. 


t Ezec, 18. 
2 


u pen. 32, 40, 


7Nou, a 
barhdawn $ 
yn brïod 
iddynt ? 


7 pen. 94, T. 
a. 90. 22. 





Tô2 





Jerenŵah yn prynu 


JEREMIAH, XXXII. 


maes Hanamecel. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
606. 


£ Ws. 5k, 13. 
loan G. 42. 
1 Cor. 2, 10, 
Ln yn 





a pen. 29. 8. 
Mic. 7. IS. 
Act. 10.43. 
Rhuf. ll, 
PA 

? Gen. 1. 16. 
ll^S. (2. O, 
tyn 
& S9, 2, 36. 
o RO 

c Es. ôl, 15. 


ad Is. 54. 9, 
pen. 99. 20, 


e pen. 93. 22. 


f Zech. 14. 
10. 
€ Neh.3.1. 


hZech.2,1. 


i 2 Chron, 
29. 1. 
| Neh.3.2S. 





Cylch 
09U. 


2 Dron, 
go. Ly 





iddynt hwy yn Dpuw, a hwythau 

a fyddant yn bobl i mi. 

34 “Ac ni ddysgant mwyach bob 
un ei gymmydog, a phob un ei 
frawd, gan ddywedyd, Adnabydd- 
wch yr ARGLWYDD: o herwydd 
hwynt-hwy oll or lleiaf o honynt 
hyd y mwyaf o honynt a'm had- 
nabyddant, medd yr ARGLWYDD; 
oblegid *mi a faddeuaf eu hanwir- 
edd, a'u pechod ni chofiaf mwyach. 

35 4 Fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD, Pyr hwn sydd yn rhoddi 
yr haul yn oleuni dydd, defodau y 
lloer a'r sêr yn oleuni nos, “yr hwn 
sydd yn rhwygo y môr pan ruo ei 
donnau; ARGLWYDD y lluoedd gv 
ei enw : 

36 1 Os cilia y defodau hynny o'm 
gŵydd i, medd yr ARGLWYDD, yna 
had Israel a baid â bod yn genedl 
ger fy mron i yn dragywydd. 

37 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
“Os gellir mesur y nefoedd oddi 
uchod, a chwilio sylfeini y ddaear 
hyd isod, minnau hefyd a wrthodaf 
holl had Israel, am yr hyn oll a 
wnaethant hwy,medd yr ARGLWYDD. 

38 Wele fy dyddiau yn dyfod, 
medd yr ARGLWYDD, yr adeiledir 
y ddinas ir ARGLWYDD, O Edŵr 
Hananeel hyd borth y gongl.” , 

39 Pb A'r llinyn mesur a â allan 
etto ar ei gyfer ef, ar fryn Gareb, 
ac a amgylcha hyd Goath. 

40 A holl ddyffryn y celaneddau, 
a'r lludw, a'r holl feusydd, hyd afon 
Cidron, hyd gongl 'porth y meirch 
tu a'r dwyrain, « fydd sanctaidd i'r 
ARGLWYDD ; nis diwreiddir, ac nis 
dinystrir mwyach byth. 

PENNOD XXNXWI. 

1 Jeremîah, wedi eî garcharu gan Sedeciah am 
ei brophwydoliaeth, 6 yn prynw maes Hana- 
meel.. 19 Baruch yn rhaid iddo gadw yr 
ysgrifeniadau, megis yn arwyddion o ddy- 
chweliad y bobl. 16 Jeremîah, yn eî weddi, 
yn achwyn wrth Dduw. 26 Duw yn sicrhâw 
y caethiwed am eu pechodau hwy, 96 ac yn 
addaw iddynt rasusol ddychweliad. 

GAIR yr hwn a ddaeth at 
Jeremïah oddi wrth yr AR- 

GLWYDD *yn y ddegfed flwyddyn 

i Sedecïah brenhin Judah, honno 

oedd y ddeunawfed flwyddyn i 

Nebuchodonosor. 

2 Canys y pryd hwnnw yr oedd 
llu brenhin Babilon yn gwarchae 
ar Jerusalem: a Jeremïah y pro- 


phwyd ydoedd wedi cau arno * yng 


nghyntedd y carchar, yr hwn oedd 
yn nhŷ brenhin Judah. 


ï3 


3 Canys Sedecïah brenhin Judah 
a gauasai arno ef, gan ddywedyd, 
Paham y prophwydi, gan ddywedyd, 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
cWele, mi a roddaf y ddinas hon 
yn llaw brenhin Babilon, ac efe 
aihennill hi; 

4 Ac îni ddiïangc Sedeciïah bren- 
hin Judah o law y Caldeaid, ond 
efe a roddir yn ddïau yn llaw bren- 
hin Babilon, ac efe a ymddiddan 
âc ef enau y'ngenau, ai lygaid ef 
a. edrychant yn ei lygaid yntau; 

5 Ac efe a arwain Sedecïah i Ba- 
bilon, ac yno y bydd efe hyd oni 
ymwelwyf fì âc ef, medd yr AR- 
GLWYDD: eri chwi ymladd â'r 
Caldeaid, ni lwyddwch. 

6 YT A Jeremïah a lefarodd, Gair 
yr ARGLWYDD a ddaeth attaf fi, 
gan ddywedyd, 

7 Wele Hanameel mab Sâlum dy 
ewythr yn dyfod attat, gan ddywed- 
yd, Pryn i ti fy maes, yr hwn sydd 
yn Anathoth: oblegid *i ti y mae 
cyfiawnder y pryniad i'w brynu e/. 

8 Felly Hanameel mab fy ewythr 
frawd fy nhad a ddaeth attaf íi i 
gyntedd y carchardy, yn ol gair yr 
ARGLWYDD, ac a ddywedodd wrth- 
yf, Pryn, attolwg, fy maes sydd yn 
Anathoth yn nhir Benjamin: canys 
i ti y mae cyfiawnder yr etifedd- 
iaeth, ac i tì y perthyn ei ollwng; 
pryn efi ti. Yna y gwybâm mai 
gair yr ARGLWYDD oedd hwn. 

9 A mi a brynais y maes oedd yn 
Anathoth gan Hanameel mab fy 
ewythr frawd fy nhad, ac a bwysais 
iddo yr arian, saith sicl a deg d«?n 
o arian. 

10 A mi a ysgrifenais A772 mewn 
llyfr, ac a'i seliais; cymmerais hefyd 
dystion, a phwysais yr arian mewn 
cloriannau. 

ll Yna mi a gymmerais lyfr y 
pryniad, sef yr Awn oedd wedi ei 
selio wrth gyfraith a defod, ar Awn 
oedd, yn agored. 

12 A mi a roddais lyfr y pryniad 
at Baruch mab Nerïah, mab Maas- 
eiah, y'ngŵydd Hanameel mab fy 
ewythr, ac yngŵydd “fy tystion a ys- 
grifenasent lyfr y prynedigaeth, yng 
ngŵydd yr holl Iuddewon oedd yn 
eistedd y'nghyntedd y carchardy. 

13 1 A mi a orchymynais i baruch 
yn eu gŵydd hwynt, gan ddywedyd, 

14 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Duw Israel; Cymmer 
y llyfrau hyn, sef y llyfr hwn or 








Aa 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
690. 





c pon. 94. 2. 


d pen. 34. 3, 


a 2.9, 


|e Lef. 25. 
oa 95. a2 


ltuth 4. 4, 


f Jarych 
los. 6, 2, 


uu ——_—— — 





Gweddi Jeremeah. 





Cyn |pryniad yr hwn sydd seliedig, ar 


CRIST 
Cylch 
590. 








h Exod. 20. 
6. a aL.T. 
U)eut. ô, 10. 





pen. 16. 17. 
E pon. 17. 10. 


1 Exod, 6. 6. 
2 Sam. 17. 
25. 

1 Chron, 
UL. 





$ Neu 
gwrth- 
glawdd. 


llyfr agored hwn, a dod hwynt 
mewn llestr pridd, fel y parhaont 
ddyddiau lawer. 

15 O herwydd fel hyn y dywed 
ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel; 
Tai, a meusydd, a gwinllannoedd, a 
feddiennir etto yn y wlad hon. 

16 1 Ac wedi i mi roddi llyfr y 
pryniad at Baruch mab Nerïah, 
myfi a weddïais ar yr ARGLWYDD, 
gan ddywedyd, 

17 O ARGLWYDD DDUW, wele, ti 
a wnaethost y nefoedd a'r ddaear, 
âth fawr allu, ac â'th fraich estyn- 
edig; £nid oes dim “rhy anhawdd 
l fi. 

18 Yr wyt yn gwneuthur ^fru- 
garedd i filoedd, ac yn talu anwir- 
eddau y tadau i fynwes eu meibion 
ar eu hol hwynt: y Duw mawr, 
cadarn, ARGLWYDD y lluoedd gw 
ei enw ; 

19 Mawr mewn cynghor, a galluog 


lar weithred; canys y mae dy !lyg- 
.|aid yn agored ar holl ffyrdd meib- 


ion dynion, “i roddi i bob un yn 
ol ei ffyrdd, ac yn ol ffrwyth ei 
weithredoedd ; 

20 Yr hwn a osodaist arwyddion a 
rhyfeddodau y'ngwlad yr Aipht hyd 
y dydd hwn, ac yn Israel, ac ym 
mysg dynion e»at4; ac a wnaeth- 
ost i tî enw, megis heddyw ; 

21 Ac a ddygaist dy bobl Israel 
îallan o dir yr Aipht, âg arwydd- 
ion, ac â rhyfeddodau, ac â llaw 
gref, ac â braich estynedig, ac âg 
ofn mawr ; 

22 Ac a roddaist iddynt y wlad 
yma, yr hon a dyngaist wrth eu 
tadan y rhoddit iddynt, sef zwlad 
yn llifeirio o laeth a mêl. 

293 A hwy a ddaethant ìi mewn, 
ac ai meddiannasant hi; ond ni 
wrandawsant ar dy lais, ac ni rod- 
iasant yn dy gyfraith: ni wnaethant, 
ddim or hyn oll a orchymynaist 
iddynt ei wneuthur: am hynny y 
peraist i'r holl niwed hyn ddi- 
gwydd iddynt. 

24 Wele, “peiriannau ergydion a 
ddaeth ar y ddinas i'w goresgyn hi; 
ar ddinas a roddir i law y Cal- 
deaid, y rhai sydd yn ymladd yn 
ei herbyn, o herwydd y cleddyf, a'r 
newyn, ar haint: a'r hyn a ddy- 
wedaist ti, a gwblhâwyd; ac wele, 
íl a'i gweli, 

25 A thi a ddywedaist wrthyf, O 
ARGLWYDD DDUW, Pryn i ti y maes 


JEREMIAH, XXXII. 


Duw yn bygwth Judah. | 


| 


âg arian, a chymmer dystion: gan cXyn 
fod y ddinas wedi ei rhoddi i law. CN 





y Caldeaid. 590. 
26 4 Yno y daeth gair yr AR- 
GLWYDD at Jeremïah, gan ddy- 
wedyd, 
2/ Wele, myfi yw yr ARGLWYDD, 
“Duw pob cnawd: "a oes dim |» Num.16, 
*rhy anhawdd i mi ? n ad, 1T, 





28 Am hynny fel hyn y dywed yr Neu, 
ARGLWYDD; Wele fi yn rhoddi y| rhagai 
ddinas hon yn llaw y Caldeaid, ac 
yn llaw Nebuchodonosor brenhin 
Babilon, ac efe a'i hennill hi, 

29 A'r Caldeaid, y rhai a ryfelant 
yn erbyn y ddinas hon, a ddeuant, 
ac 9a ffaglant y ddinas hon â thân, |9ven.21.10. 
ac a llosgant hi, a'r tai Py rhai yr |?pen.12.13. 
arogl-darthasant ar eu pennau i 
Baal, ac y tywalltasant ddïod-offrwm 
i dduwiau dïeithr, i'm digio ìi. 

30 Oblecid meibion Israel, a meib- 
ion Judah, oeddynt yn gwneuthur 
yn unig yr hyn oedd ddrwg yn fy 
ngolwg ì o'u mebyd: o herwydd 
meibion Israel oeddynt yn unig yn 
fy niglloni i â gweithredoedd eu 
dwylaw, medd yr ARGLWYDD. 

31 Canys i'm digofaint, ac i'm llid, 

y bu y ddinas hon i mi, er y dydd 
yr adeiladasant hi hyd y dydd hwn, 
i beri ei symmud oddi cer bron fy 
wyneb : 

32 Am holl ddrygioni meibion 
Israel a meibion Judah, y rhai a 
wnaethant i'm digio i, hwynt-hwy, 
eu brenhinoedd, eu tywysogion, eu 
hoffeiriaid, au prophwydi, a gwŷr 
Judah, a phreswylwyr Jerusalem. 

33 Er i mi ew dysgu, gan fore- 
godi i roddi addysg iddynt, etto ni 
wrandawsant i gymmeryd athraw-, 
iaeth; eithr troisant attaf fì eu 
1 gwarrau, ac nid eu hwynebau: 

34 lithr 'gcosodasant eu ffieidd- 
dra yn y tŷ y gelwir fy enw arno, 
i'w halogi eí. 

35 A hwy a adeiladasant uchel- 
feydd Baal, y rhai sydd yn nyffryn 
mab Hinnom, i *wneuthur i'w meib- 
lon au merched fyned trwy y tân 
i *Moloch ; yr hyn ni orchymynais 
iddynt, ac ni feddyliodd fy nghalon 
iddynt wneuthur y ffieidd-dra hyn, 
i beri 1 Judah bechu. 

36 T Ac yn awr am hynny fel hyn 
y dywed yr ARGLWYDD, DUw Is- 
rael, am y ddinas hon, am yr hon y 
dywedwch chwi, Rhoddir hì i law 
brenhin Babilon, trwy y cleddyf, a 
£hrwy newyn, a thrwy haint; 








Ŷ 
$ pen, 12. 5, 


t Lof, 1S, 21, 


B3 
[e>] 
2 
[o 4] 





124 





Addaw ŵr gaethglud 

Oyn 37 Wele, myfi “a'u cynnullaf hwynt 
GN o'r holl diroedd, y rhai yn fy nig 
590. |a'm llid a'm sorriant mawr y gyr- 
u Deut. 90. |pais hwynt iddynt; ac a'u dygaf 
pen.22,3. |yn eu hol i'r lle hwn, ac a wnaf 
a1. |iddynt breswylio yn ddïogel. 
*pen.24.| 38 A *hwy a fyddant yn bobl i 
251.33. |mi, a2 minnau a fyddaf yn DDUW 

iddynt hwythau. 

'Eze.u. | 39 A mi?a roddaf iddynt un galon 
5Heb. |ac un ffordd, i'm hofni * byth, er llês 
Taiddiau. | ìddynt ac i'w meibion ar eu hol. 
:zpen.31.3.| AO A. “mi a wnaf â hwynt gyfam- 
*ueb. _ |mod tragywyddol, ma throaf “oddi 
hol hwynt. | wrthynt, heb wneuthur llês iddynt; 

a mi a osodaf fy ofn yn eu calon- 

nau, fel na chiliont oddi wrthyf. 

*Dest3o9.| 41 Iê, ^mi a lawenychaf ynddynt, 
bpen.24.6.| gan wneuthur llês iddynt, a ^mi 
5 |au plannaf hwynt yn y fir hwn 
"Heb. Tyn sicr, âm holl galon, ac â'm 
gwir” |holl enaid. 

neu,mern|. 42 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
sicrwydd. . _ 

GLWYDD ; Megis y dygais i ar y bobl 

hyn yr holl fawr ddrwg hyn, feily 

y dygaf fì arnynt yr holl ddaioni 

a addewais iddynt. 

43 A meusydd a feddiennir yn y 
wlad yma, «mm yr hon yr ydych 
chwi yn dywedyd, Anghyfannedd 
yw hi, heb ddyn nac anifail; yn 
llaw y Caldeaid y rhoddwyd.hi. 

44 Meusydd a brynant am arian, 
ac a ysgrifenant mewn llyfrau, ac 
a'w seliant, ac a gymmerant dystion 

epen.17.26.| yn “nhir Benjamin, ac yn amgylch- 
oedd Jerusalem, ac yn ninasoedd 

Judah, ac yn ninasoedd y mynydd- 

oedd, ac yn ninasoedd y gwastad, 

ac yn ninasoedd y dehau: canys 

4pen. 93.7, mi a ddychwelaf eu caethiwed 
hwynt, medd yr ARGLWYDD. 
PENNOD XXXIII. 

1 Duw yn addaw â'r gaethglud rasusol ddy- 
chweliad, 9 a llawen gyflwr, 12 a Uywodr- 
aeth. ddiysgog, 5 a_ Christ, Blaguryn cyf- 
iawnder ; 17 y parhâi eu brenhiniaeth a'u 
hoffeiriadaelh; 20 a sicrwydd o had ben- 
digedig. 

“AF AIR yr ARGLWYDD hefyd a 

ddaeth at Jeremïah yr ail 

»pen.32.2, | waith, ac efe etto “yn garcharor 

U y'nghyntedd y carchardy, gan ddy- 
wedyd, 

2 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 

b Es. 37.26. | Pyr hwn aii gwnaeth, yr ARGLWYDD 
yr hwn a'i lluniodd i'w sicrhâu, yr 

ARGLWYDD yw ei enw : 

3 Galw arnaf, a mi a'th attebaf, 
ac a ddangosaf i ti bethau mawrion, 

*Nem _|a chedyrn, y rhai nis gwyddost. 


4 Canys fel hyn y dywed yr An- 


192 


JEREMIAH, XXXIII. 


pheiriannau rhyfel, ac â chleddyf; 


rasusol ddychweliad. 




























































GLWYDD, DUW Jsrael, am dai y cc 
ddinas hon, ac am dai brenhinoedd| “gyrch 
Judah, y rhai a ddinystriwyd â| _690. 


5 Y maent yn dyfod i ymladd â'r 
Caldeaid, ond i'w llenwi â chelan- 
edd dynion, y rhai a leddais yn fy 
llid a'm digofaint, ac am ìi mi gudd- 
io fy wyneb oddi wrth y ddinas hon 
am eu holl ddrygioni hwynt. 

6 Wele, myfi a ddygaf iddi hi 
iechyd a meddyginiaeth, a mi a'u 
meddyginiaethaf hwynt, ac a ddat- 
guddiaf iddynt amlder o heddwch 
a gwirionedd. 

7 A *mi a ddychwelaf gaethiwed 
Judah, a chaethiwed Israel, a 2mi 
a'u lhadeiladaf hwynt megis yn y 
dechreuad. 

8 A mi a'u puraf hwynt oddi wrth 
eu holl anwiredd a bechasant i'm 
herbyn; a mi *a faddeuaf iddynt 
eu holl bechodau £rwy y rhai y 
pechasant i'm herbyn, a tArwy y 
rhai y troseddasant yn fy erbyn. 

o 1 A Ayn fydd i mi yn enw lla- 
wenydd, yn glod ac yn ogoniant, o 
flaen holl genhedloedd y ddaear, y 
rhai a glywant yr holl ddaioni yr 
ydwyf íi yn ei wneuthur iddynt: a 
hwythau a ofnant ac a grynant am 
yr holl ddaioni ar holl lwyddiant 
yr ydwyf fi yn eu gwneuthur i'r 
ddinas hon. 

10 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Clywir etto yn y lle hwn, 
(am yr hwn y dywedwch, Anialwch 
yw efe, heb ddyn ac heb anifail, 
yn ninasoedd Judah, ac yn heolydd 
Jerusalem, y rhai a wnaed yn ang- 
hyfannedd, heb ddyn, ac heb bres- 
wylwr, ac heb anifail) 

ll fLlef gorfoledd a llef llawen- 
ydd, llef y prïod-fab a llef y brïod- 
ferch, llef rhaì yn dywedyd, 5 Mol- 
wch ARGLWYDD y lluoedd; o her- 
wydd daionus 47v yr ARGLWYDD, 
oblegid ei drugaredd a4 bery yn 
dragywydd; ef rhaì yn dwyn ofl- 
rwm moliant i dŷ yr ARGLWYDD: 
canys ^mi a ddychwelaf gaethiwed 
y wlad, megis yn y dechreuad, medd 
yr ARGLWYDD, 

12 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Bydd etto yn y lle yma, 
yr hwn sydd eanghyfanneddol heb 
ddyn ac heb anifail, ac yn ei holl 
ddinasoedd, drigfa bugeiliaid yn 
corlannu y praidd. 

13 !Yn ninasoedd y mynydd, yn 
ninasoedd y gwastad, ac yn ninas- 





cpon. 22.44, | 


epon.ol.>t, 


Mic i. ds 





f pen. 7. 34, 
a l6. 9. 


E2 Chron, 


Ps. 136, 1. 


h ad, 7. 


i pon, 17. 
& oa. 





Orist y Blagwryn. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
590. 


k Lef. 27,32, 


8 Heb. 
Jehofah- 
tsidcenu. 


m 2 Sam. 7. 


1 bren.2.4. 
4 Heb. 
thorrir 
ymaith 
oddi wrth 
Dafydd. 


oedd y dehau, ac yngwlad Benja- 
min, ac yn amgylchoedd Jerusa- 
lem, ac yn ninasoedd Judah, “yr â 
defaid etto, dan law yr hwn sydd 
yn eu rhifo, medd yr ARGLWYDD. 

14 Wele y dyddiau yn dyfod, medd 
yr ARGLWYDD, fel y cyflawnwyf y 
peth daionus a addewais i dŷ Is- 
rael, ac i dŷ Judah. 

15 í Yn y dyddiau hynny, ac yn 
yr amser hwnnw, y paraf i 'Flag- 
uryn cyfiawnder flaguro i Dafydd; 
ac efe a wna farn a chyfiawnder 
yn y tir. 

16 Yn y dyddiau hynny Judah 
a. waredir, a Jerusalem a breswylia 
yn ddïogel; a hwn gyw yr enw y 
celwir ef, * Yr ARGLWYDD ein cyf- 
iawnder. 

17 Canys fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD, “Ni *phalla i Dafydd 
wr yn eistedd ar frenhin-faingc tŷ 
Israel. | 

18 Ac ni phalla i'r offeiriaid y Lef- 
iaid wr ger fy mron i, i oífrymmu 


|poeth-offrwm, ac i oífrymmu bwyd- 


n Es. 5Í. 9, 
pen. ôl, 50, 


o Gon. 13. 
16.a 15.5. 


am 2A, lir 
pen, ôl. 37, 





offrwm, ac i wneuthur aberth, yn 
dragywydd. 

19 1 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth 
at Jeremïah, gan ddywedyd, 

20 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
n Os gellwch ddiddymmu fy nghyf- 
ammod â'r dydd, a'm cyfammod 
âr nos, ac na byddo dydd a nos 
yn eu hamser; 

21 Yna y diddymmir fy nghyfam- 
mod â Dafydd fy ngwas, na byddo 
iddo fab yn teyrnasu ar ei deyrn- 
gadair ef, ac âr Lefiaid yr oífeir- 
iaid fy ngweinidogion. 

22 * Mecis na ellir cyfrif llu y nef- 
oedd, ac na ellir mesur tywod y 
môr; felly myfi a amlhâf had Da- 
fydd fy ngwas, ar Lefiaid y rhai 
sydd yn gweini i mi. 

93 Hefyd, gair yr ARGLWYDD â 
ddaeth at Jeremïah, gan ddywedyd, 

24 Oni weli di pa beth y mae y 
bobl hyn yn ei lefaru, gan ddy- 
wedyd, Y ddau deulu a ddewisodd 
yr ARGLWYDD, efe au gwrthod- 
odd hwynt? felly y dirmygasant fy 
mhobl, fel nad ydynt mwyach yn 
genedl yn eu golwg hwynt. 

25 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Os fy nghyfammod â'r dydd ac â'r 
nos ni saf, ac on osodais i ddef- 
odau y nefoedd a'r ddaear : 

26 Yna had Jacob a Dafydd fy 
ngwas a wrthodaf fi, fel na. chym- 
merwyf o'i had ef lywodraethwyr ar 


JEREMIAH, XXXIV. 


had Abraham, Isaac, a Jacob : can- 
ys Pmi a ddychwelaf eu caethiwed 
hwynt, ac a drugarhâf wrthynt. 


PENNOD XXXIV. 

1 Jeremïah yn prophwydo caethiwed Sedeciah, 
a'r ddinas. 8$ Y tywysogion a'r bobl, wedi 
iddynt ryddhâu eu caeth-weision, y'ngwrth- 
wyned î gyfammod Duw, yn eu cymmeryd 
hwy drachefn. X2 Jeremiah, am eu hanuf- 
udd-dod, yn eu rhoddi hwy a Sedectah yn 
nwylaw eu gelynion. 


GAIR yr hwn a ddaeth at 
Jeremïah oddi wrth yr AR- 


GLWYDD, *pan oedd Nebuchodono- |*2 


sor brenhin Babilon, ai holl lu, a 
holl deyrnasoedd y ddaear gy rA«: 
oedd, dan lywodraeth ei law ef, a'r 
holl bobloedd, yn rhyfela yn erbyn 
Jerusalem, ac yn erbyn ei holl ddin- 
asoedd hi; gan ddywedyd, 

2 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Duw Israel; Dos, a llefara wrth 
Sedecïah brenhin Judah, a dywed 
wrtho, PFel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD, Wele fi yn rhoddi y ddin- 
as hon i law brenhin Babilon, ac 
cefe a'i llysg hi â thân : 

3 Ac îni ddïengi dithau o'i law 
ef, canys dïau y'th ddêlir, ac y'th 
roddir i'w law ef; ath lygaid di a 
gânt weled llygaid brenhin Babi- 
lon, a'i enau ef a ymddiddan â'th 
enau di, a thithau a âi i Babilon. 

4 Er hynny, O Sedecïah brenhin 
Judah, gwrando air yr ARGLWYDD; 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
am danat ti, Ni byddi di farw trwy 
y cleddyf: 

5 Mewn heddwch y byddi farw: 
a hwy a losgant bêr-aroglaw i tì, 
fel *y llosgwyd i'th dadau, y bren- 
hinoedd gynt, y rhai a fu o'th fiaen 
di: a fhwy a alarant am danat 
tì, gan ddywedyd, O arglwydd! 
canys myfi a ddywedais y gair, 
medd yr ARGLWYDD. 

6 Yna Jeremïah y prophwyd a lef- 
arodd wrth Sedecïah brenhin Judah 
yr holl eiriau hyn yn Jerusalem, 

7 Pan oedd llu brenhin Babilon 
yn rhyfela yn erbyn Jerusalem, ac 
yn erbyn holl ddinasoedd Judah y 
rhai a adawsid, yn erbyn Lachis, 
ac yn erbyn Azecah: canys y din- 
asoedd caerog hyn a adawsid o 
ddinasoedd Judah. 


8 Y gair yr hwn a ddaeth at! 


Jeremïah oddi wrth yr ARGLWYDD, 
wedi i'r brenhin Sedecïah wneuth- 
ur cyfammod âr holl bobl oedd 
yn Jerusalem, am gyhoeddi iddynt 
gryddid ; 


— 


Prophwydo caetlawed. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
590. 


P ad, 7, 11. 


b pen, 32. â. 


c pon. 32, 2). 
d pon. 92. 4. 


a 2]. 19. 
f Idrych 
pen. 22, IS, 


Cylch 
591, 


€Fx 1.5 


Camwedd y bobl 





9^ ollwng o bob un ei wasan- 
aethwr, a phob un ei wasanaeth- 
ferch, y rhai fyddent Hebread neu 
Hebrtêes, yn rhyddion; ac na cheis- 
iai neb wasanaeth ganddynt, se/ gan 
ei frawd o Iuddew. 

10 A phan glybu yr holl bennaeth- 
iaid, ar holl bobl y rhai a aethent 
i'r cyfammod, am ollwng o bob un 
ei wasanaethwr a phob un ei was- 
anaethferch yn rhyddion, fel na 
cheisient wasanaeth ganddynt mwy- 
ach, yna hwy a wrandawsant, ac a'u 
gollyngasant ymaith. 

11 Ond wedi hynny yr edifarhaodd 
arnynt, a hwy a ddygasant yn eu 
hol eu gweision a'u morwynion, y 
rhai a ollyngasent yn rhyddion, ac 
a'u caethiwasant hwy yn weision ac 
yn forwynion. 

12 Am hynny y daeth gair yr 
ARGLWYDD at Jeremïah oddi wrth 
yr ARGLWYDD, gan ddywedyd, 

13 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
Dpuw Israel, Mi a wneuthum gyf- 
ammod â'ch tadau chwi, y dydd y 
dygais hwynt allan o dir yr Aipht, 
o dŷ y caethiwed, gan ddywedyd, 

14 Ym mhen îsaith mlynedd goll- 
yngwch bob un ei frawd o Hebread, 
yr hwn a * werthwyd i ti, ac ath 
wasanaethodd chwe blynedd; goll- 
wng ef yn rhydd oddi wrthyt: ond 
ni wrandawodd eich tadau arnaf, 
ac ni ogwyddasant eu clustiau. 

15 A chwithau a gymmerasech edif- 
eirwch heddyw, ac a wnaethech yr 
hyn oedd uniawn yn fy ngolwg, am 
gyhoeddi rhyddid bob un i'w gym- 
mydog; a chwi a wnaethech gyfam- 
mod yn fy ngŵydd i, yn y tŷ y 
gelwir fy enw arno: 

16 Ond chwi a ddychwelasoch, ac 
a halogasoch fy enw, ac a ddygas- 
och yn eu hol bob un ei wasanaeth- 
wr, a2 phob un ei wasanaethferch, 
y rhai a ollyngasech yn rhyddion 
wrth eu hewyllys eu hun: caeth- 
iwasoch hwynt hefyd i fod yn weis- 
ion ac yn forwynion i chwi. 

17 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD, Ni wrandawsoch arnaf 
fi, gan gyhoeddi rhyddid bob un i'w 
frawd, a phob un i'w gymmydog: 
wele fi yn cyhoeddi i'ch erbyn, medd 
yr ARGLWYDD, ryddid i'r cleddyf, 
i'r haint, ac ir newyn, ac mi *a 
wnaf eich “symmud chwi i holl 
deyrnasoedd y ddaear. 

18 A mi a roddaf y dynion a dros- 
eddodd fy nghyfammod, y rhai ni 


TT 


JEREMIAH, XXXV. 


tu ag at eu gweision. 


chwblhasant eiriau y cyfammod a 
wnaethant ger fy mron, wedi idd- 





ynt fyned rhwng rhannau y llo, yr YN 
hwn a holltasent yn ddau, ì Edrych 
19 Tywysogion Judah, a thywys-| ŵ,">!» 


ogion Jerusalem, yr ystafellyddion, 

ar offeiriaid, a holl bobl y wlad y 

rhai a aethant rhwng rhannau y llo, 

20 Iê, mi a'u rhoddaf hwynt yn 
llaw eu gelynion, ac yn llaw y rhai 
sydd yn ceisio eu heinioes: " a'u 
celain fydd yn fwyd i ehediaid y 
nefoedd, ac i anifeiliaid y ddaear. 

291 A mi a roddaf Sedecïah bren- 
hin Judah, a'i dywysogion, i law eu 
gelynion, ac i law y rhai sydd yn 
ceisio eu heinioes, ac yn llaw llu 
brenhin Babilon,” y rhai a aethant |" Fârych. 
i fynu oddi wrthych. uu. 

22 Wele, mi a orchymynaf, medd 
yr ARGLWYDD, ac a wnaf iddynt 
droi yn ol at y ddinas hon, a hwy a 
ryfelant yn ei herbyn hi, ac a'i gor-| 
esgynant hi, ac ai llosgant hi â 
thân: ac mi a wnaf ddinasoedd 
Judah yn anghyfannedd heb bres- 
wylydd. 

PENNOD XXXV. 

1 Trwy ddangos ufudd-dod y Rechabiaid, 12 
y mae Jeremïah yn barnw ar anufudd-dod 
yr Iuddewon, 1$ Duw yn bendithio y Re- 
chabiaid am ew hufudd-dod. 

GAIR yr hwn a ddaeth at Jere- 

mïah oddi wrth yr ARGLWYDD, 
yn nyddiau Jehoiacim mab Josïah 
brenhin Judah, gan ddywedyd, 

2 Dos di i * dŷ y Rechabiaid, a llef- 
ara wrthynt, a phâr iddynt ddyfod 
i dŷ yr ARGLWYDD, i un o'r ystafell- 
oedd, a dod iddynt win i'w yfed. 

3 Yna myfi a gymmerais Jaazanï- 
ah, mab Jeremïah, mab Habazinïah, 
a'i frodyr, a'i holl feibion, a_ holl 
deulu y Rechabiaid; 

4 A mi a'u dygais hwynt i dŷ yr 
ARGLWYDD, i ystafell meibion Ha- 
nan mab Igdalïah, gwr i DDUW, yr 
hon oedd wrth ystafell y tywysog- 
ion, yr hon sydd goruwch ystafell 
Maaseiah mab Sâlum, ceidwad y 
2 drws. 

5 A mi a roddais ger bron meibion 
tŷ y Rechabiaid phïolau yn llawn o 
win, a chwppanau, a mi a ddywed- 
ais wrthynt, Yfwch win. 

6 Ond hwy a ddywedasant, Nid 
yfwn ni ddim gwin: o herwydd 
b Jonadab mab Rechab ein tad a 
roddodd i ni orchymyn, gan ddy- 
wedyd, Nac yfwch win, mao chwy- 
chwi na'ch plant, yn dragywydd: 


m pen. 
33. a.16. 4. 


Cylch 
607. 


al Chron. 
ND OL 


2 Hob. 
rhiniog, 


neu, 
dodrefn. 


b2 Bron. 
10, 10, 







Bendithio y Rechabiaid. 
7 Na adeiledwch dŷ, ac na heu- 





| 


| 


c Ja T.13, | 


d pen. 18. 
ll,a0,25.5. 


wch had, ac na phlennwch winllan, 
ac na fydded gennych chwi: ond 
mewn pebyll y preswyliwch eich 
holl ddyddiau; fel y byddoch chwi 
fyw ddyddiau lawer ar wyneb y 
ddaear, lle yr ydych yn ddïeithriaid. 

8 A nyni a wrandawsom ar lais 
Jonadab mab Rechab ein tad, am 
bob peth a orchymynodd efe ìi ni; 
nad yfem ni win ein holl ddyddiau, 
nyni, ein gwragedd, ein- meibion, 
a'n merched; 

9 Ac nad adeiladem i ni dai i'w 
preswylio; ac nid oes gennym na 
gwinllan, na maes, na had: 

10 Eithr trigo a wnaethom mewn 
pebyll, a gwrandaw, a gwneuthur 
yn ol yr hyn oll a orchymynodd 
Jonadab ein tad i ni. 

ll Ond pan ddaeth Nebuchodo- 
nosor brenhin Babilon i fynu ir 
wlad, nyni a ddywedasom, Deuwch, 


'ac awn i Jerusalem, rhag llu y Cal- 


deaid, a rhag llu yr Assyriaid: ac yn 
Jerusalem yr ydym ni yn preswylio. 

12 9 Yna y daeth gair yr Am 
GLWYDD at Jeremïah, gan ddy- 
wedyd, 

13 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, Duw Israel; Dos, a dy- 
wed wrth wŷr Judah, ac wrth bres- 
wylwyr Jerusalem, Ôni chymmer- 
wch chwi addysg ìi wrandaw ar fy 
ngeiriau? medd yr ARGLWYDD. 

14 Geiriau Jonadab mab Rechab, 
y rhai a orchymynodd efe i'w feib- 
ion, nad yfent win, a gyflawnwyd: 
canys nid yfant hwy trw» hyd y 
dydd hwn; ond hwy a wrandawant 
ar orchymyn eu tad: a minau a 
ddywedais wrthych chwi, * gan godi 
yn fore, a llefaru; ond ni wrandaw- 
soch arnaf. 

15 Myfi a anfonais hefyd attoch 
chwi fy holl weision y prophwydi, 
gan godi yn fore, ac anfon, gan ddy- 
wedyd, 9 Dychwelwch yn awr bawb 
oddi wrth ei ffordd ddrwg, a gwell- 
hêwch eich gweithredoedd, ac nac 
ewch ar ol duwiau dïeithr, i'w gwas- 
anaethu hwynt; a chwi a drigwch 
yn y wlad yr hon a roddais i chwi 
ac i'ch tadau: ond ni ogwyddasoch 
eich clustiau, ac ni wrandawsoch 
arnaf. 

16 Gan i feibion Jonadab mab 
Rechab gyflawni gorchymyn eu tad, 
yr hwn a orchymynodd efe iddynt; 
ond y bobl yma ni wrandawsant 
arnaf fi: 


798 


JEREMIAH, XXXVI. 


l7 Am hynny fel hyn y dywed 
ARGLWYDD DDUW y lluoedd, Duw 
Israel; Wele fi yn dwyn ar Judah, 
ac ar holl drigolion Jerusalem, yr 
holl ddrwg a leferais yn eu herbyn: 
o herwydd i mi ddywedyd wrthynt, 
ond ni wrandawsant; a galw ar- 
nynt, ond nid attebasant. 

18 A Jeremïah a ddywedodd 
wrth dylwyth y Rechabiaid, Fel 
hyn y dywed ARGLWYDD y lluoedd, 
Duw Israel, O herwydd ì chwi wran- 
daw ar orchymyn Jonadab eich 
tad, a chadw ei holl orchymynion 
ef, a gwneuthur yn ol yr hyn oll 
a orchymynodd efe i chwi: 

19 Am hynny fel hyn y dywed 
ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel; 


Ysgrifen a darllen 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
607. 





3 Ni phalla ìi Jonadab mab Rechab |* Heb 


wr i sefyll ger fy mron ìi yn dragy- 
wydd. 
PENNOD XXXVI. 


1 Jeremïah yn peri 4 Baruch ysgrifenu eî bro- 
phwydoliaeth ef, 5 a'i darllen ar gyhoedd. 
11 Y tywysogion, wedi cael gwybodaeth o 
hynny irwy Michaiah, yn anfon Jehudi â 
gyrchu y lyfr, ac yn eî ddarllen: 19 yn 
erchi 4. Baruch ymguddio, efe a Jeremiah. 
20 Y brenliin Jehoiacim wedi clywed sôn am 
y llyfr, yn gwrandaw peth o hono, ac yn eì 
losgi ef. 21 Jeremïah yn adrodd eî farm ef. 
92 Baruch yn ysgrifenu y Uyfr o newydd. 

Av yn y bedwaredd flwyddyn i 

Jehoiacim mab Josïah brenhin 

Judah, y daeth y gair hwn oddi 

wrth yr ARGLWYDD at Jeremïah, 

gan ddywedyd, 

2 Cymmer i ti * blyg llyfr, ac ” ys- 
grifena ynddo yr holl eiriau a lefer- 
ais ì wrthyt yn erbyn Israel, ac yn 
erbyn Judah, ac yn erbyn yr holl 
genhedloedd, o'r dydd y lleferais 1 
wrthyt ti, er dyddiau “Josiah hyd y 
dydd hwn. 

3 Fe allai pan glywo tŷ Judah yr 
holl ddrwg yr ydwyf fi yn amcanu 
ei wneuthur iddynt, y dychwelant 
bob un o'i ffordd ddrygionus, fel 
y maddeuwyf eu hanwiredd a'u 
pechod. 

4 Yna Jeremïah a alwodd Baruch 
mab Nerïah ; a 4 Baruch a ysgrifen- 
odd o enau Jeremïah holl eiriau yr 
ARGLWYDD, y rhai a lefarasai efe 
wrtho, mewn plyg llyfr. 

5 A Jeremiah a orchymynodd i 
Baruch, gan ddywedyd, Cauwyd 
arnaf fi, ni allaf fi fyned i dŷ yr 
ARGLWYDD, 

6 Am hynny dos di, a darllen o'r 
llyfr a, ysgrifenaist o'm genau, eiriau 
yr ARGLWYDD, lle y clywo y bobl, 


eb. 

Ni thorrir 
ymadâth 
Jonadab. 


a Es.$.1, 
b pen, 20. 2, | 


c pen. 25. 3, 


| 
| 


dpen, 45. L,.| 











—— - _ _ | |  . | _Ŵ  — 


| llyfr y brophwydoliaeth. 


Cyn 
S 


|2 Heb. j 
| ewymp eu 
deisyfiad. 








yn nhŷ yr ARGLWYDD, ar y dydd 
ympryd; a lle y clywo holl Judah 
hefyd, y rhai a ddelont o'u dinas- 
oedd, y darlleni di hwynt. 

7 Fe allai *y daw eu gweddi hwynt 
eer bron yr ARGLWYDD, ac y dy- 
chwelant bob un o'i ffordd ddryg- 
ionus: canys mawr gyw y llid ar 
digofaint a draethodd yr ARGLWYDD 
'yn erbyn y bobl hyn, 

8 Felly Baruch mab Nerïah a 
|wnaeth yn ol yr hyn oll a orchym- 
'ynasai Jeremïah y prophwyd iddo, 
gan ddarllen o'r llyfr eiriau yr AR- 
| GLWYDD 472 nhŷ yr ARGLWYDD. 

9 Ac yn y bummed flwyddyn i 
Jehoiacim mab Josïah brenhin Ju- 
| ah, ar y nawfed mis, y cyhoeddas- 
| ant ympryd ger bron yr ARGLWYDD, 
4r holl bobl yn Jerusalem, ac i'r 
holl bobl a ddaethent o ddinasoedd 
| Judah i Jerusalem. 

10 Yna Baruch a ddarllenodd o'r 
llyfr eiriau Jeremïah, yn nhŷ yr 
ARGLWYDD, yn ystafell Gemarïah 
mab Saphan yr ysgrifenydd, yn y 
cyntedd uchaf, wrth * ddrws porth 
newydd tŷ yr ARGLWYDD, lle y 
clybu yr holl bobl. 

l1 í Pan glybu Michaiah mab 
Gemarïah, mab Saphan, holl eiriau 
yr ARGLWYDD allan o'r llyfr, 

12 Yna efe a aeth i waered ì dŷ y 
brenhin i ystafell yr ysgrifenydd: 
ac wele, yr holl dywysogion oedd 
yno yn eistedd; sef Elisama yr ys- 
grifenydd, a. Delaiah mab Semaiah, 
ac Elnathan mab Achbor, a Gema- 
'rïah mab Saphan, a Sedecïah mab 
Hananïah, a'r holl dywysogion. 

13 A Michaiah a fynegodd iddynt 
yr holl eiriau a glywsai efe pan 
ddarllenasai Baruch y llyfr lle y 
clybu y bobl. 

14 Yna yr holl dywysogion a an- 
fonasant Jehudi mab Nethanïah, 
' mab Selemïah, mab Cusi, at Baruch, 
gan ddywedyd, Cymmer yn dy law 
y llyfr y darllenaist allan o hono lle 
y clybu y bobl, a thyred. Felly Ba- 
|ruch mab Nerïah a gymmerodd y 
llyfr yn ei law, ac a ddaeth attynt. 

15 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Eistedd yn awr, a darllen ef lle y 
clywom ni, Felly Baruch a'2 dar- 
llenodd lle y clywsant hwy. 

16 A phan glywsant yr holl eiriau, 
hwy a ofnasant bawb gyd â'u gil- 
ydd; a hwy a ddywedasant wrth 
Baruch, Gan fynegi mynegwn yr 
holl eiriau hyn i'r brenhin, 























î 


739 


JEREMIAH, XXXVI. 


17 A hwya ofynasanti Baruch, gan 
ddywedyd, Mynega i ni yn awr, Pa 
fodd yr ysgrifenaist ti yr holl eiriau 
hyn o'i enau ef? 

18 Yna Baruch a ddywedodd wrth- 
ynt, Efe a draethodd yr holl eiriau 
hyn wrthyf fi â'i enau, a minnau 
a'w hysgrifenais hwynt yn y llyfr 
âg Inge. | 

19 Yna y tywysogion a ddywedas- 
ant wrth Baruch, Dos ac ymguddia, 
tî a Jeremïah ; ac na wyped neb pa 
le y byddoch chwi. 

20* A hwy a aethant at y bren- 
hin i'r cyntedd, (ond hwy a gadw- 
asant y llyfr yn ystafell Elisama 
yr ysgrifenydd,) ac a fynegasant yr 
holl eiriau lle y elybu y brenhin. 

21 A'r brenhin a anfonodd Jehudi 
i gyrchu y llyfr. Ac efe ai dug ef 
o ystafell Elisama yr ysgrifenydd. 
A Jehudi a'i darllenodd lle y clybu 
y brenhin, a lle y clybu yr holl dy- 
wysocion oedd yn sefyll yn ymyl 
y brenhin. 

22 A'r brenhin oedd yn eistedd 
yn fy gauafdy, yn y nawfed mis; a 
thân wedi ei gynneu ger ei fron, 

23 A phan ddarllenasai Jehudi 
dair dalen neu bedair, yma efe a'i 
torrodd â chyllell ysgrifenydd, ac 
a bwriodd ir tân oedd yn yr 
aelwyd, nes darfod o'r holl lyfr gan 
y tân oedd ar yr aelwyd. 

24 Etto nid ofnasant, ac ni Frwyg- 
asant eu dillad, 2'r brenhin, nac 
yr un o'i weision y rhai a glywsant 
yr holl eiriau hyn. 

25 Etto Elnathan, a Delaiah, a 
Gemarïah, a ymbiliasant â'r bren- 
hin na losgai efe y llyfr; ond ni 
wrandawai efe arnynt. 


26 Ond y brenhin a orchymynodd 


ìi Jerahmeel mab *Hammelech, a 
Seraiah mab Azrïel, a Selemïah mab 
Abdiel, ddala baruch yr ysgrifen- 
ydd, a Jeremïah y prophwyd: ond 
yr ARGLWYDD a'u cuddiodd hwynt. 

27 $ Yna y daeth gair yr AR- 
GLWYDD at Jeremïah, (wedi i'r 
brenhin losgi y llyfr, a'r geiriau a 
ysgrifenasai Baruch o enau Jere- 
mïah,) gan ddywedyd, 

28 Cymmmer i ti etto lyfr arall, 
ac ysgrifena arno yr holl eiriau 
cyntaf y rhai oedd yn y llyfr cyntaf, 
yr hwn a losgodd Jehoiacim bren- 
hin Judah: 

29 A dywed wrth Jehoiacim bren- 
hin Judah, Fel hyn y dywed yr An- 


GLWYDD ; 'Ti a losgaist y llyfr hwn, 


Cyn 
CRIST 

Cylc 

606. 





f Edrych 
mos 9. 
15. 


E9? Dreon, 
22, 


| 8 Neu, y 
brenhin. 


Cylch 
603. 


Jehoiacim yn et losgi. | 





Cyfodi y gwarchae. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
605. 





h ma a 





590. 


c Edrych 
2 Bren. 24, 


YF 
d AT 1 








gan ddywedyd, Paham yr ysgrifen- 
aist ynddo, gan ddywedyd, Dïau y 
daw brenhin Babilon, ac a an- 
rheithia y wlad hon; ac efe a wna 
ì ddyn ac i anifail ddarfod o honi? 

30 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD am Jehoiacim brenhin 
Judah; Ni bydd iddo ef a eisteddo 
ar frenhin-faingc Dafydd: Pai gel- 
ain ef a fwrir allan i wres y dydd, 
ac i rew y nos. 

31 A mi a ymwelaf âg ef, ac âi 
had, ac â'i weision, am eu hanwir- 
edd; a mi a ddygaf arnynt hwy, ac 
ar drigolion Jerusalem, ac ar wŷr 
Judah, yr holl ddrwg a leferais i'w 
herbyn, ond ni wrandawsant. 

32 1 Yna Jeremïah a gymmerth 
lyfr arall, ac a'i rhoddodd at Bba- 
ruch mab Nerïah yr ysgrifenydd; 
ac efe a ysgrifenodd ynddo o enau 
Jeremïah holl eiriau y llyfr a losg- 
asai Jehoiacim brenhin Judah yn 
tân: a chwanegwyd attynt etto eir- 
lau lawer fel hwythau. 


PENNOD XXXVII. 

1 Wedî darfod â'r Aiphtiaid yrru y Caldeaid 
ymaith o warchae -ar Jerusalem, y mae y 
brenhin Sedecïah yn anfon ab Jeremïah â 
weddïo dros y bobl. 6 Jeremïah yn pro- 
phwydo y dychwelai y Caldeaid, ac y gorch- 
fygent. 11 Ei ddal ef megis ffoadur, a'î 
faeddu, aw garcharu. 16 Y îŵmae efe yn 
sicrhâu Sedecïah o'r caethiwed: 1S$ yn ym- 
bil am gael ei ollwng yn rhydd ; ac yn cael 
peth ffafr. 

'R brenhin *Sedecïah mab Jo- 
sïah a deyrnasodd yn lle Co- 

nïah mab Jehoiaceim, yr hwn a 


'Iwnaeth Nebuchodonosor brenhin 


Babilon yn frenhin y'ngwlad Judah. 
2 Ond ni wrandawodd efe, nai 
weision, na phobl y tir, ar eiriau 
yr ARGLWYDD, y rhai a draethodd 
efe trwy law Jeremïah y prophwyd. 
3 A'r brenhin Sedeciah a an- 


.|fonodd Jehucal mab Selemïah, a 


» Sephanïah mab Maaseiah yr off- 
eiriad, at Jeremïah y prophwyd, 
gan ddywedyd, Gweddïa, attolwg, 
drosom ni ar yr ARGLWYDD ein 
Duw. 

4 A Jeremïah oedd yn myned i 
mewn ac allan ym mysg y bobl: 
canys ni roddasent hwy ef etto yn 
y carchardy. 

5 A “llu Pharaoh a ddaethai alian 
o'r Aipht: aphan glybu y Caldeaid 
oedd yn gwarchae ar Jerusalem sôn 
am danynt, hwy a aethant ymaith 
oddi wrth Jerusalem. 

6 $ Yna gair yr ARGLWYDD â 


740 


JEREMIAH, XXXVII. 





ddaeth at Jeremïah y prophwyd, 
gan ddywedyd, 

7 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Duw Israel; Fel hyn y dywedwch 
chwi wrth frenhin Judah, yr hwn 
a'ch anfonodd chwi attaf fi i ym- 
ofyn â mi; Wele, llu Pharaoh, yr 
hwn a ddaeth allan yn gynnorthwy 
1 chwi, a ddychwel i'w wiad ei hun, 
i'r Aipht. 

8 A'r Caldeaid a ddychwelant, ac 
a ryfelant yn erbyn y ddinas hon, 
ac a'i hennillant, ac a'i llosgant â 
thân. 

9 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Na thwyllwch “eich hunain, gan 
ddywedyd, Dïau yr â y Caldeaid, 
oddi wrthym ni: oblegid nid ânt 
hwy. 

10 Canys pe tarawech chwi holl 
lu y Caldeaid y rhai sydd yn rhy- 
fela i'ch erbyn; fel 24 weddillid o 
honynt 024 gwŷr * archolledig, eíto 


hwy a gyfodentb bob un yn ei 


babell, ac a losgent y ddinas hon â 
thân. 
ll TA phan aeth llu y Caldeaid 
* ymaith oddi wrth Jerusalem, rhag 
llu Pharaoh, 
12 Yna Jeremïah a aeth allan o 
Jerusalem, i fyned i wlad BenJja- 
min, i *yymlithro oddi yno y'nghanol 
y bobl. 
13 A phan oedd efe ym mhorth 
Benjamin, 4?' oedd yno ben-swydd- 
oc, aì enw ef oedd Irïah, mab Se- 
lemïah, mab Hananïah; ac efe a 
ddalïodd Jeremiah y prophwyd, gan 
ddywedyd, Cilio at y Caldeaid yr 
wyt ti. 
l14 Yna y dywedodd Jeremiah, 
$ Nid gwir ; nid ydwyf fi yn cilio at 
y Caldeaid. Ond ni wrandawai efe 
arno: felly Irïah a ymaflodd yn 
Jeremïah, ac a'i dygodd ef at y 
tywysogion. 
15 Am hynny y tywysogion a 
ddiciasant wrth Jeremïah, ac ai 
tarawsant, ac ai rhoddasant yn y 
carchardy yn nhŷ Jonathan yr ys- 
grifenydd: o herwydd hwnnw a 
wnaethent hwy yn garchardy. 
16 1 Pan ddaeth Jeremïah i'r dae- 
ardy, ac i'r " cabanau, ac wed4 i Je- 
remïah aros yno ddyddiau lawer; 
17 Yna y brenhin Sedecïah a an- 
fonodd, ac a'i cymmerodd ef allan: 
a'r brenhin a ofynodd iddo yn gyf- 
rinachol yn ei dŷ ei hun, ac a ddy- 
wedodd, A oes gair oddi wrth yr 








3 Teb, 
| wedî eu 
trywanu. 


4Heb. , 
â Jynu. 


5 N6n, 
| gmnieill- 
duo. 


6 IIeb. 
Celwydd 


7 Nen, 
celloedd, 
099, 


Dal Jeremŵah. 
590, 
2 Heb. eich 
eneidiau. 


Bwrw Jerenŵah 


Cyn. Oes; canys tydi, eb cfe, a roddir 
GRIST | yn llaw ar nhin Babilon. 

—-- | 18 Jeremïah hefyd a ddywedodd 

wrth y brenhin Sedecïah, Pa bech- 
' od a wneuthum i i'th erbyn di, neu 
'yn erbyn dy weision, neu yn erbyn 
y bobl hyn, pan y'm rhoddasoch yn 
y carchardy? 

| 19 Pa le y mae eich prophwydi a 
| brophwydasant i chwi, gan ddywed- 
iyd, Ni ddaw brenhin Babilon i'ch 
erbyn, nac yn erbyn y wlad hon? 

| 20 Ac yn awr gwrando, attolwg, 
'O fy arglwydd írenhin: attolwg, 
3 deued fy ngweddi ger dy fron; fel 
'ma pharech i mi ddychwelyd i dŷ 
Jonathan yr ysgrifenydd, rhag fy 
marw yno. 

21 Yna y brenhin Sedecïah a or- 
chymynodd iddynt hwy roddi Jere- 
epen. 32.2. miah *“y'nghyntedd y carchardy, a 
rhoddi iddo ef deisen o fara beu- 
nydd o heol y pobyddion, nes dar- 
fod yr holl fara yn y ddinas. Felly 
| Jeremïah a, arhosodd y'nghyntedd 
y carchardy. 
|| | PENNOD XXXVII. 

1 Jeremïah, ar gam-achwyn, yn cael ei fwrw 
ddaeardy Malchïah: 1 ac Ebedmelech yn 
cael peth rhyddid iddo ef. 14 Jeremïah, 
trwy ymddiddan cyfrinachol, yn cynghori ŵr 
brenhŵn achub eí einioes trwy ymrôi; 24 a 
thrwy archiad y brenhin, yn celu yr ymddi- 
ddan hwnnw oddi, wrth y tywysogion. 


| NA Sephatïiah mab Mattan, a 
Gedaliah mab Pasur, a Jucal 
'mab Selemïah, a Phasur mab Mal- 
 chïah, a glywsant y geiriau a draeth- 
asai Jevemïah wrth yr holl bobl, 
gan ddywedyd, 
2 Fel hyn y dywedodd yr An- 
GLWYDD, * Yr hwn a arhoso yn y 
ddinas hon, a fydd farw trwy y 
cleddyf, trwy newyn, a thrwy haint: 
ond y neb a elo allan at y Caldeaid, 
'a fydd byw; canys ei emioes fydd 
' yn ysglyfaeth iddo, a byw fydd. 
3 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Y ddinas hon a roddir yn ddïau yn 
llaw llu brenhin Babilon, yr hwn 
a'i hennill hi. 
| 4 Yna y tywysogion a ddywedas- 
'ant wrth y brenhin, Rhodder, at- 
tolwg, y gwr hwn i farwolaeth: 
oblegid fel hyn y mae efe yn gwan- 
| hâu dwylaw y rhyfelwyr a adawyd 
| 'yn y ddinas hon, a dwylaw yr holl 
bobl, wrth ddywedyd wrthynt yn 
| ol y geiriau hyn: o herwydd nid 
2Heb._ |yw y gwr hwn yn ceisio “llwydd- 
M«2wci.. |ìant i'r bobl hyn, ond niwed. 
5 A'r brenhin Sedecïah a ddywed- 


741 





8 JIeb. 
cwymped. 





' 
a pen. 21. 9. 











JEREMIAH, XXXVIII. 


odd, Wele ef yn eich llaw chwi: 
canys nid gw y brenhin ww a ddi- 
chon ddim yn eich erbyn chwi, 

6 Yna hwy a gymmerasant Jerc- 
mïah, ac a'i bwriasant ef i ddaeardy 
Malchïah mab * Hammelech, yr hwn 
oedd ynghyntedd y carchardy: a 
hwy a ollyngasant Jeremïah i wae- 
red wrth raffau. Ac nid oedd dwfr 
yn y daeardy, ond tom: felly Jocre- 
mïah a lynodd yn y dom. 

7 I A phan glybu * Ebedmelech yr 
Ethiopiad, un o'r ystafellyddion yr 
hwn oedd yn nhŷ y brenhin, iddynt 
hwy roddi Jeremïah yn y daeardy, 
(a'r brenhin yn eistedd ym mhorth 
Benjamin, ) 

8 Ebedmelech a aeth allan o dŷ y 
brenhin, ac a lefarodd wrth y bren- 
hin, gan ddywedyd, 

9 O fy arglwydd frenhin, drwg y 
gwnaeth y gwŷr hyn y'nghwbl ag a 
wnaethant i Jeremïah y prophwyd, 
yr hwn a fwriasant hwy i'r daeardy; 
ac efe a fydd marw o newyn yn y 
fan lle y mae, o herwydd nid oes 
bara mwyach yn y ddinas. 

10 Yna y brenhin a orchymyn- 
odd i Ebedmelech yr Ethiopiad, 
gan ddywedyd, Cymmer oddi yma 
ddengwr ar hugain “gyd â thi, a 
chyfod Jeremïah y prophwyd o'r 
daeardy cyn ei farw. 

ll Felly Ebedmelech a gymmer- 
odd y gwŷr gyd âc ef, ac a aeth i 
dŷ y brenhin dan y trysordy, ac a 
gymmerodd oddi yno hen garpiau, 
a hen bwdr-fratiau, ac a'u gollyng- 
odd i waered at Jeremïah i'r dae- 
ardy wrth raffau. 

12 Ac Ebedmelech yr Ethiopiad a 
ddywedodd wrth Jeremïah, Gosod 
yn awr yr hen garpiau ar pwdr- 
fratiau hyn dan dy geseiliau oddi 
tan y rhaffau. A Jeremïah a 
wnaeth felly. 

13 Felly hwy a dynnasant Jere- 
mïah i fynu wrth y rhaffau, ac ai 
codasant ef o'r daeardy; a_ Jere- 
mïah a arhosodd yngchyntedd y 
carchardy. 

14 $ Yna y brenhin Sedecïah a 
anfonodd, ac a gymmerodd Jere- 


mïah y prophwyd atto *i'r trydydd |5N 


cyntedd, yr hwn sydd yn nhŷ yr 

ARGLWYDD; a'r brenhin a ddywed- 

odd wrth Jeremïah, Mi a ofynaf i 

t beth: na chela ddim oddi wrth- 
fi. 

h 15 A Jeremïah a ddywedodd wrth 

Sedecïah, Os mynegaf i ti, oni roddi 


Aa3 


i'r daeardy. 


Cyn 
CRIST 


999. 


9 Nen, y 
brcnhin. 


b pen, 39, 
10. 


4 IIeb. 
yn dy law, 
neu, gyd 
a'th law. 


i'r cyntedd 


pennaf. 


Cynghor Jerenïah i Sedecïah. JEREMIAH, XXXIX. 


Ennall Jerusalem, 








Cyn |di fi i farwolaeth? ac os rhoddaf ìi 


CRIST 
089, 





c Es, 57. 16, 








































6 Heb. 






heddwe 




































































Gwŷr dy 
nm 


ti gynghor, oni wrandewi di arnaf? 

16 Felly y brenhin Sedecïah a 
dyngodd wrth Jeremïah yn gyfrin- 
achol, gan ddywedyd, Fel mae byw 
yr ARGLWYDD, “yr hwn a wnaeth 
i ni yr enaid hwn, ni roddaf fi di 
i farwolaeth, ac ni roddaf di yn 
llaw y gwŷr hyn sydd yn ceisio dy 
einioes. 

17 Yna y dywedodd Jeremïah 
wrth Sedecïah, Fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD, DUW y lluoedd, 
Duw Israel; Os gan fyned yr âi 
di allan at dywysogion brenhin 
Babilon, yna y bydd dy enaid 
fyw, ac ni losgir y ddinas hon â 
thân; a thithau a fyddi fyw, ti a'th 
deulu, 

18 Ond onid âi di allan at dywys- 
ogion brenhin Babilon, yna y ddinas 
hon a roddir i law y Caldeaid, a 
hwy ai llosgant hi â thân, ac ni 
ddïengi dithau o'u llaw hwynt. 

19 A'r brenhin Sedecïah a ddy- 
wedodd wrth Jeremïah, Yr ydwyf 
fi yn ofni yr Iuddewon a giliasant 
at y Caldeaid, rhag iddynt hwy fy 
rhoddii yn eu llaw hwynt, ac ir 
rhai hynny fy ngwatwar. 

20 A Jeremïah a ddywedodd, Ni 
roddant ddim: gwrando, attolwg, 
ar lais yr ARGLWYDD, yr hwn yr 
ydwyf fi yn ei draethu i ti; felly y 
bydd yn dda i ti, a'th enaid a fydd 
byw. 

91 Ond os gwrthodi fyned allan, 
dyma y gair a ddangosodd yr An- 
GLWYDD ìi mi: 

92 Ac wele, yr holl wragedd, y 
rhai a adawyd yn nhŷ brenhin Ju- 
dah, a ddygir allan at dywysogion 
brenhin Babilon ; a hwy a ddywed- 
ant, “Dy gyfeillion ath hudasant, 
ac a'th orchfygasant; dy draed a 
lynasant yn y dom, a hwythau a 
droisant yn eu hol. 

23 Felly hwy a ddygant allan dy 
holl wragedd a'th blant at y Calde- 
aid, ac ni ddïengi dithau o'u llaw 
hwynt; canys â llaw brenhin Babi- 
lon y'th ddêlir; ar ddinas hon a 
losgi â thân. 

24 Yna y dywedodd Sedecïah 
wrth Jeremïah, Na chaffed neb 
wybod y geiriau hyn, ac ni'th roddir 
i farwolaeth. 

25 Ond os y tywysogion a glyw- 
ant i mi ymddiddan â thi, ac os 
deuant attat ti, a dywedyd wrthyt, 
Mynega yn awr i ni beth a draeth- 


742 





aistb ti wrth y brenhin; na chela 
oddi wrthym ni, ac ni roddwn ni 
mo honot ti i farwolaeth; a pha 
beth a draethodd y brenhin wrthyt 
tithau: 

26 Yna dywed wrthynt, Myfi a 
weddïais yn ostyngedig ger bron y 
brenhin, na yrrai efe fi drachefn i 
dŷ Jonathan, i farw yno. 

27 Yna yr holl dywysogion a 
ddaethant at Jeremïah, ac ai hol- 
asant ef: ac efe a fynegodd idd- 
ynt yn ol yr holl eiriau hyn, y 
rhai a orchymynasai y brenhin: 


Cyn 
CRIST 
589. 


d pen. 97, 
20. 


felly hwy "a beidiasant âg ymddi- |" Heb 


ddan âg ef, canys ni chafwyd clywed 
y peth. 

99 A Jeremïah a arhosodd yng 
nghyntedd y carchardy hyd y dydd 
yr ennillwyd Jerusalem; ac no 
yr oedd efe pan ennillwyd Jeru- 
salem, - 


PENNOD XXXIX. 
1 Ennil, Jerusalem. 4 Tynnu Uygaid Sedeciah, 

a'i anfon 4 Babilon. 9 Difrodi y ddinas, 9 

a chaethiwo y bobl. 11. Nebuchodonosor ymn 

rhoi gorchymyn ar fod yn dda wrth Jere- 

mâah. l5 Addewid Duw i Ebedmelech. 
N *y nawfed flwyddyn i Sede- 
cïah brenhin Judah, ar y deg- 
fed mis, y daeth Nebuchodonosor 
brenhin Babilon, a'i holl lu, yn er- 
byn Jerusalem, ac a warchaeasant 
arni, 

2 Yn yr unfed flwyddyn ar ddeg 
i Sedeciah, yn y pedwerydd mnis, ar 
y nawfed dydd o'r mis, y torrwyd 
y ddinas. 

3 A holl dywysocion brenhin Ba- 
bilon a ddaethant i mewn, ac a 
eisteddasant yn y porth canol, sef 
Nergal-sareser, Samgar-nebo, Sar- 
sechim, Rabsaris, Nergal-sareser, 
Rabmag, a holl dywysogion eraill 
brenhin Babilon. 

4 4 Aphan welodd Sedecïah bren- 
hin Judah hwynt, a'r holl ryfelwyr, 
hwy a ffoisant, ac a aethant allan 
o'r ddinas liw nos, trwy ffordd 
gardd y brenhin, i'r porth rhwng y 
ddau fur: ac efe a aeth allan tu 
a'r “anialwch. 

5 A llu y Caldeaid a erlidiasant ar 
eu hol hwynt, ac a oddiweddasant 
Sedecïah yn rhosydd Jericho, ac 
a'i daliasant ef, ac a1 dygasant at 
Nebuchodonosor brenhin Babilon, 
i Riblah yngwlad Hamath; lle y 
* rhoddodd efe farn arno. 

6 Yna brenhin Babilon a ladd- 
odd feibion Sedecïah yn Riblah o 


adawsant | 


eddi wrtho. 


590. 


a2 Bren. 
1 


9D. 
en, 52. 4, 


hrs) 
c 


993, 


3 Heb. 
llefarodd 
wrtho 
farnedig- 
achau, 





a; chaethiwo y bobl. 


Cyn 
CRIST 
588. 





4 Heb. dwy 
adwyn 


es, neu, 
lly eheir- 
iau, 


6 Heb. y 
pen-lleidd- 
aad: 

Ac Fer 
âd 10, 11, 
c 


6 Heb, 
y dydd 
hwnnw, 


1 Heb. /rwy 
law Nebu- 
zaradan. 


b pen, 40, Db. 


c pen. 3$, 7, 


â pen, 21. 9, 
a 4. 5. 


flaen ei lygaid ef: brenhin Babilon 
hefyd a laddodd holl bendefigion 
Judah. 

7 Ac efe a dynnodd lygaid Sede- 
cïah, ac ai rhwymodd ef â * chad- 

au i'w ddwyn i Babilon. 

8 1 A'r Caldeaid a_losgasant dŷ y 
brenhin a thai y bobl, â thân ; a hwy 
a ddrylliasant furiau Jerusalem. 

9 Yna Nebuzaradan *pennaeth y 
milwyr a gaethgludodd i Babilon 
weddill y bobl y rhai a adawsid yn 
y ddinas, a'r encilwyr y rhai a gil- 
lasent atto ef, ynghyd â gweddill 
y bobl y rhai a adawsid. 

10 A Nebuzaradan pennaeth y 
milwyr a adawodd o dlodion y 
bobl, y rhai nid oedd dim gan- 
ddynt, y'ngwlad Judah, ac efe a 
roddodd iddynt winllannoedd a 
meusydd ê y pryd hwnnw. 

11 7 A Nebuchodonosor brenhin 
Babilon a roddodd orchymyn am 
Jeremïah "i Nebuzaradan pennaeth 
y milwyr, gan ddywedyd, 

12 Cymmer ef, a bwrw olwg arno, 
ac na wna iddo ddim niwed; ond 
megis y dywedo efe wrthyt ti, felly 
gwna iddo. 

183 Felly Nebuzaradan pennaeth 
y milwyr a anfonodd, Nebusasban 
hefyd, Rabsaris, a Nergal-sareser, 
Rabmag, a holl bennaethiaid bren- 
hin Babilon ; 

14 Iê, hwy a anfonasant, ac a 
gymmerasant Jeremïah o gyntedd 
y carchardy, ac Paì rhoddasant ef 
at Gedalïah mab Ahicam, mab Sa- 
phan, i'w ddwyn adref: felly efe a 
drigodd ym mysg y bobl. 

15 1 A gair yr ARGLWYDD a 
ddaeth at Jeremïah, pan oedd efe 
wedi cau arno y'nghyntedd y carch- 
ar, gan ddywedyd, 

16 Dos, a dywed i “Ebedmelech yr 
Ethiopiad, gan ddywedyd, Fel hyn 
y dywed ARGLWYDD y lluoedd, 
Duw Israel; Wele, mi a baraf i'm 
geiriau ddyfod yn erbyn y ddinas 
hon er niwed, ac nid er llês, a hwy 
a gwblhêir o flaen dy wyneb y 
dwthwn hwnnw. 

17 Ond myfi a'th waredaf di y 
dydd hwnnw, medd yr ARGLWYDD, 
ac ni'th roddir yn llaw y dynion 4y? 
ydwyt ti yn ofni rhagddynt. 

18 Canys gan achub mi a'th achub- 
af, ac ni syrthi trwy y cleddyf, eithr 
bydd dy einioes yn ysglyfaeth i 
ti, am i ti ymddiried ynof fi, medd 
yr ARGLWYDD. 


43 


JEREMIAH, XL. 


PENNOD XL. 
1 Jeremŵah, wedi darfod â Nebuzaradan eî 
ollwng ef yn rhydd, yn myned at Gedaliah : 

T a'r Iuddewon oedd ar wasgar yn ymgasglu 

atto ef. 19 Johanan yn datguddio bradwr- 

iaeth Ismael, heb gael eî gredu. 
Y GAIR yr hwn a ddaeth at Jere- 
mïah oddi wrth yr ARGLWYDD, 
wedi i Nebuzaradan pennaeth y 
milwyr ei ollwng ef yn rhydd o 
Ramah, wedi iddo ei gymmeryd ef, 
ac yntau yn rhwym mewn ?*cad- 
wyni ym mysg holl gaethglud Je- 
rusalem a Judah, y rhat a gaeth- 
gludasid i Babiìon. 

2 A phennaeth y milwyr a gym- 
merodd Jeremïah, ac a “ddywedodd 
wrtho, Yr ARGLWYDD dy DpuUw a 
lefarodd y drwg yma yn erbyn y 
lle hwn. 

3 A'r ARGLWYDD a dug i ben, 
ac a wnaeth megis y llefarodd: am 
1 chwi bechu yn erbyn yr AR- 
GLWYDD, ac na wrandawsoch ar ei 
lais ef, am hynny y daeth y peth 
hyn i chwi. 

4 Ac yn awr wele, mi a'th rydd- 
heais di heddyw o'r cadwynau oedd 
am dy ddwylaw: os da gennyt ti 
ddyfod gyd â mi i Babilon, tyred, 
a myfi a *fyddaf da wrthyt: ond os 
drwg y gweli ddyfod gyd â mi i 
Babilon, paid; wele yr holl dir o'th 
flaen di: i'r fan y byddo da a bodd- 
lawn gennyt fyned, yno dos. 

5 Ac yn awr, ac efe etto heb ddy- 
chwelyd, efe a ddywedodd, Dy- 
chwel at 1Gedalïah mab Ahicam, 
mab Saphan, yr hwn a osododd 
brenhin Babilon ar ddinasoedd Ju- 
dah, ac aros gyd âg ef ym mhlith y 
bobl: neu dos lle y gwelech di yn 
dda fyned. Felly pennaeth y mil- 
wyr a roddodd iddo ef luniaeth a 
rhodd, ac a'i gollyngodd ef ymaith. 

6 Yna aeth Jeremïah at Ge- 
dalïah mab Ahicam i Mispah, ac 
a arhosodd gyd âc ef ym mysg y 
bobl a adawsid yn y wlad. 

7 * *A phan glybu holl dywysog- 
ion y lluoedd, y rhai oedd ar hyd 
y wlad, hwynt-hwy a'u gwŷr, i fren- 
hin Babilon osod Gedalïah mab 
Ahicam ar y wlad, ac iddo roddi 
dan eì law ef wŷr, a gwragedd, a 
phlant, ac o dlodion y wlad, o'r rhai 
ni chaethgludasid i Babilon ; 

8 Yna hwy a ddaethant at Ge- 
dalïah i Mispah, sef Ismael mab 
Nethanïah, a Johanan a Jonathan 
meibion Careah, a Seraiah mab 


Rhyddhâw Jeremïah. 


Cyn 
CRIST 
558, 





2 Neu, 
gef ynnau. 


a pen. 50. 7. 


9 Heb, 
Jwriaf 
olwg ar- 
na. 


b 2 Bren, 
a 


pen. 39, 14, 


c2 Dron. 
2o. 


Datguddio bradwriaeth Ismael. JEREMIAH, XLI. 








4 Heb. i'th 
d«ro yn yr 
enaid ? 


Maachathiad, hwynt-hwy a'u gwŷr. 

9 A Gedalïah mab Ahicam mab 
Saphan a dyngodd wrthynt hwy, ac 
wrth eu gwŷr, gan ddywedyd, Nac 
ofnwch wasanaethu y Caldeaid: 
trigwch yn y wlad, a gwasanaeth- 
wch frenhin Babilon, felly y bydd 
daioni ìi chwi. 

10 Am danaf finnau, wele, mi a 
drigaf ym Mispah, i wasanaethu y 
Caldeaid, y rhai a ddeuant attom 
ni: chwithau, cesglwch win, a 
ffrwythydd haf, ac olew, a dodwch 
hwynt yn eich llestri, a thrigwch 
yn eich dinasoedd, y rhai yr ydych 
yn eu meddiannu. 

ll A phan glybu yr holl Iuddew- 
on y rhai oed4 ym Moab, ac ym 
mysg meibion Ammon, ac yn Edom, 
ac yn yr holl wledydd, i frenhin 
Babilon adael gweddill o Judah, a 
gosod Gedalïah mab Ahicam mab 
Saphan yn llywydd arnynt hwy; 

12 Yna yr holl Iuddewon a ddy- 
chwelasant o'r holl leoedd lle y 
gyrrasid hwynt, ac a ddaethant i 
wlad Judah at Gedalïah i Mispah, 
ac a gasglasant win a ffrwythydd 
haf lawer iawn. 

13 $ Johanan hefyd mab Careah, 
a holl dywysogion y lluoedd y rhai 
oedd ar hyd y wlad, a ddaethant 
at Gedalïah i Mispah, 

l4 Ac a ddywedasant wrtho, A 
wyddost ti yn hysbys i Baalis, bren- 
hin meibion Ammon, anfon Ismael 
mab Nethanïah *i'th ladd di? Ond 
ni chredodd Gedalïah mab Ahicam 
iddynt hwy. 

15 Yna Johanan mab Careah a 
ddywedodd wrth Gedalïah ym Mis- 
pah yn gyfrinachol, gan ddywedyd, 
Gâd i mi fyned, attolwg, a mì a 
laddaf Ismael mab Nethanïah, ac ni 
chaiff neb wybod : paham y lladdai 
efe di, fel y gwasgerid yr holl 
luddewon y rhai a ymgasglasant 
attat ti, ac y darfyddai am y gwe- 
ddill yn Judah ? 

16 Ond Gedalïah mab Ahicam a 
ddywedodd wrth Johanan mab Ca- 
reah, Na wna y peth hyn; canys 
celwydd yr ydwyt ti yn ei ddy- 
wedyd am Ismael. 


PENNOD XLI. 


1 Ismael, trwy fradwriaeth, yn ladd Gedalïah 
ac eraill, ac yn amcanu, efe a'r lleill, ffoi 
al yr Ammoniaid. 11 Johanan yn ennill y 
caethion, ac yn meddul fjoi i'r Aipht. 


744 


Av *yn y seithfed mìs daeth Ismael 
mab Nethanïah mab Elisama 
o'r had brenhinol, a phendefigion y 
brenhin, sef den 
Gedalïah mab Ahicam i Mispah: a 
hwy a fwyttasant yno fara ynghyd 
ym Mispah. 

2 Ac Ismael mab Nethanïah a gyf- 
ododd, efe ar dengwr oedd gyd âg 
ef, ac a darawsant Gedalïah mab 
Ahicam mab Saphan âr cleddyf, 
ac a1 lladdasant ef, yr hwn a osod- 
asai brenhin Babilon yn llywydd 
ar y wlad. 

3 Ismael hefyd a laddodd yr holl 
Iuddewon oedd gyd âg ef, sef gyd â 
Gedalïah, ym Mispah, a'r Caldeaid 
y rhai a gafwyd yno, y rhyfelwyr. 

4 A'r ail dydd wedi iddo ef ladd 
Gedalïah, heb neb yn gwybod, 

5 Yna y daeth gwŷr o Sichem, o 
Siloh, ac o Samaria, sef pedwar 
ugeinwr, wedi eillio eu barfau, a 
rhwygo eu dillad, ac ymdorri, âg 
offrymmau ac â thus yn eu dwylaw, 
i'v dwyn i dŷ yr ARGLWYDD. 

6 Ac Ismael mab Nethanïah a 
aeth allan o Mispah i'w cyfarfod 
hwynt, gan gerdded rhagddo, ac 
wylo; a phan gyfarfu efe â hwynt, 
efe a ddywedodd wrthynt, Deuwch 
at Gedalïah mab Ahicam. 

7 A phan ddaethant hwy i ganol 
y ddinas, yna Ismael mab Nethanïah 
a'u lladdodd hwynt, ac a'u bwriodd 
i ganol y pydew, efe a'r gwŷr oedd 
gyd âg ef. 

8 Ond dengwr a gafwyd yn eu 
mysg hwynt, y rhai a ddywedasant 
wrth Ismael, Na ladd ni: oblegid 
y mae gennym ni drysor yn y 
maes, o wenith, ac o haidd, ac o 
olew, ac o fêl. Felly efe a beidiodd, 
ac ni laddodd hwynt ym mysg eu 
brodyr. 

9 A'r pydew i'r hwn y bwriodd 
Ismael holl gelaneddau y gwŷr a 
laddasai efe *er mwyn Gedalïah, 
yw *yr hwn a wnaethai y brenhin 
Asa, rhag ofn Baasa brenhin Is- 
rael: hwnnw a ddarfu i Ismael 
mab Nethanïah ei lenwi âr rhai 
a laddasid. 

10 Yna Ismael a gaethgludodd 
holl weddill y bobl y rhai oedd 
ym Mispah, sef “merched y bren: 
hin, a'r holl bobl y rhai a adawsid 
ym Mispah, ar y rhaì y gcosodasai 
Nebuzaradan pennaeth y milwyr 
Gedalïah mab Ahicam yn llywydd; 
ac Ismael mab Nethanïah a'u 


gyd âg ef, at|? 





Jsmael yn lladd Gedalïah. 


Cyn 
CRIST 
5S8. 





cl Dren, 
15, 22, 


d pen. 42. 6. 





Oynghor Jerenŵah 


Cyn 
CRIST 
588. 


caethgludodd hwynt, ac a ymad- 
awodd i fyned drosodd at feibion 
Ammon. 

ll Ond pan glybu Johanan 
mab Careah, a holl dywysogion y 
llu y rhai oedd gyd âc ef, yr holl 
ddrwg a wnaethai Ismael mab Ne- 
thanïah ; 

12 Yna hwy a gymmerasant ew 
holl wŷr, ac a aethant i ymladd âg 
3smael mab Nethanïah, ac a'i caw- 
ant ef wrth *y dyfroedd mawrion 
| y rhai sydd yn Gibeon, 

13 A phan welodd yr holl bobl, y 
rhai oedd gyd âg Ismael, Johanan 
mab Careah, a holl dywysogion y 
llu y rhai oedd gyd âg ef, yna hwy 
a lawenychasant. . 

l4 Felly yr holl bobl, y rhai a 
gaethgludasai Ismael ymaith o Mis- 
ipah, a droisant ac a ddychwelas- 

ant, ac a aethant at Johanan mab 
Careah. 

15 Ond Ismael mab Nethanïah 
a ddïangodd, ynghyd âg wythnyn, 
|oddi gan Johanan, ac a aeth at 
feibion Ammon. 

16 Yna Johanan mab Careah, a 
holl dywysogion y llu y rhai oedd 
| z 
gyd âg ef, a gymmerasant holl 
weddill y bobl, y rhai a ddygasai 
efe yn eu hol oddi ar Ismael mab 
N ethanïah, o Mispah, (wedi iddo ef 
edd Gedalïah mab Ahicam,) sef 
cedyrn ryfelwyr, a'r gwragedd, a'r 
plant, a'r ystafellyddion, y rhai a 
ddygasai efe o Gibeon. 

17 A hwy a aethant oddi yno, ac 
a eisteddasant yn nhrigfa fChim- 
ham, yn agos at Bethlehem, i fyned 
i'r Aipht, 

18 Rhag y Caldeaid: o herwydd 
eu bod yn eu hofni hwynt, am i 
Ismael mab Nethanïah ladd Ge- 
dalïah mab Ahicam, yr hwn a rodd- 
asai brenhin Babilon yn llywydd 
yn y wlad. 

PENNOD XLII 

1 Johanan yn erfyn ar Jeremŵah ymofyn â 

Duw, ac yn addaw bod yn ufudd i'w ewyllys 

ef. Y Jeremiah yn dangos iddo y caâ efe 

ddiogelwch yn Judea, 19 a dinystr yn yr 

Aipht. 19 Y mae yn beio ar eu rhagrith 

hwy yn per ymofyn â'r Arglwydd am yr 

hyn nid oedd yn eu bryd eì wneuthur. 

| enn holl dywysogion y llu, a 

Johanan mab Careah, a Jeza- 

nïah mab Hosaiah, a'r holl bobl, o 
fychan hyd fawr, a nesasant, 

2 Ac a ddywedasant wrth Jere- 
mïah y prophwyd, Attolwg,*gwrando 
ein deisyfiad ni, a gweddïa drosom 





e2 Sam. 2. 
13. 











| ££ Sam. 19. 
97, 99, 


2 Heb.” 
cwympned 
ein deisyf- 
ŷad ger dy 

ron. 





«4a 


JEREMIAH, XLII. 


ni ar yr ARGLWYDD dy DDUW, scf | 
dros yr holl weddill hyn ; (canys nyni 
a adawyd o lawer yn ychydig, fel y 
mae dy lygaid yn ein gweled ni ;) 

39 Fel y dangoso yr ARGLWYDD 
dy DDUW i ni y ffordd y mae i ni 
rodio ynddi, a'r peth a wnelom. 

4 Yna Jeremïah y prophwyd a 
ddywedodd wrthynt, Myfi a'ch clyw- 
ais chwi; wele, mi a weddïaf ar yr 
ARGLWYDD eich DUW yn ol eich 
geiriau chwi, a pheth bynnag a ddy- 
wedo yr ARGLWYDD am danoch, 
myfi a mynegaf i chwi: *nid at- 
taliaf ddim oddi wrthych. 

5 A hwy a ddywedasant wrth Je- 
remïah, Yr ARGLWYDD fyddo dyst 
cywir a ffyddlawn rhyngom ni, onis 
gwnawn yn ol pob gair a anfono 
yr ARGLWYDD dy DDUW gyd â 
thi attom ni. 

6 Os da neu os drwg fydd, ar 
lais yr ARGLWYDD ein DUW, yr 
hwn yr ydym ni yn dy anfon atto, 
y gwrandawn ni; Pfel y bydde da 
I ni, pan wrandawom ar lais yr 
ARGLWYDD ein Duw. 

7 Ac ym mhen y deng niwrnod 
y daeth gair yr ARGLWYDD at Je- 
remïah. 

8 Yna efe a alwodd ar Johanan 
mab Careah, ac ar holl dywysogion 
y llu y rhai oedd gyd âg ef, ac ar 
yr holl bobl o fychan hyd fawr, 

9 Ac a ddywedodd wrthynt, Fel 
hyn y dywed yr ARGLWYDD, DUw 
Israel, yr hwn yr anfonasoch fi atto 
i roddi i lawr eich gweddïau ger 
ei fron ef; 

10 Os trigwch chwi yn wastad yn 
y wlad hon, myfi a'ch adeiladaf 
chwi, ac nis tynnaf i lawr, myfi a'ch 
plannaf chwi, ac nis diwreiddiaf: 
oblegid y mae yn edifar gennyf am 
y drwg a wneuthum i chwì. 

11 Nac ofnwch rhag brenhin Ba- 
bilon, yr hwn y mae arnoch ei ofn; 
nac ofnwch ef, medd yr ARGLWYDD: 
canys myfi 4 fyddaf gyd â chwi 
i'ch achub, ac i'ch gwaredu chwi 
o'i law ef. 

12 A “mi a roddaf i chwi dru- 
garedd, fel y trugarhao efe wrth- 
ych, ac y dygo chwi drachefn i'ch 
gwlad eich hun. 

13 1 Ond os dywedwch, Ni thrig- 
wn ni yn y wlad hon, heb wrandaw 
ar lais yr ARGLWYDD eich Duw, 

l4 Gan ddywedyd, Nag ê: ond i 
wlad yr Aipht yr awn mi, lle ni 
welwn ryfel, ac ni chlywn sain 


— 


t Johanan. 


Cyn 
CRIST 
599. 


al Sam. 2. 
18, 
Act. 20, 20, 


b pen, 7. 23, 


c Ps, 106, 46, 


i 





Rhagrith Judah. 


Cyn 
CRIST 
6SS. 





d Deut. 17. 
16. 


3 Heb. a. lŷn 
wrthych. 


e Edrych 
pen, 44. 14, 
28. 


f pen. 7. 20. 


£ pen. 29, 
18, 22. 
Zech. 8, 13. 


4 Heb. dyst- 
iolaethu 
i'ch erbyn 
chwi. 


.| PHeb 


eb. 
cyfeiliorn- 
asoch yn 
eich eneîd- 
ian, neu, 
twyllasoch 
eich eneid- 
iau. 


udgorn, ac ni bydd arnom newyn 
bara, ac yno y frigwn ni: 

15 Am hynny, O gweddill Judah, 
gwrandêwch yn awr air yr AR- 
GLWYDD; Fel hyn y dywed An- 
GLWYDD y lluoedd, Duw lJsrael; 
Os chwi *gan osod a osodwch eich 
wynebau i fyned i'r Aipht, ac a 
ewch i ymdeithio yno, 

16 Yna y bydd i'r cleddyf, yr hwn 
yr ydych yn ei ofni, eich goddiw- 
es chwi yno yn nhir yr Aipht; a'r 
newyn yr hwn yr ydych yn gofalu 
rhagddo, *a'ch dilyn chwi yn yr 
Aipht; ac yno y byddwch feirw. 

l7 Felly y bydd i'r holl wŷr a 
osodasant eu hwynebau i fyned i'r 
Aipht, i aros yno, hwy a_ leddir 
â'r cleddyf, â newyn, ac â haint: ac 
“ni bydd un o honynt y'ngweddill, 
neu yn ddïangol, gan y dïaledd a 
ddygaf fì arnynt. 

18 Canys fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd, Duw Jsrael; 
Megis fy tywalltwyd fy llid a'm 
digofaint ar breswylwyr Jerusalem ; 
felly y tywelltir fy nigofaint arnoch 
chwithau, pan ddeloch i'r Aipht: 
a 9chwi a fyddwch yn felldith, ac 
yn syndod, ac yn rheg, ac yn warth, 
ac ni chewch weled y lle hwn 
mwyach. 

19 $ O gweddill Judah, yr AR- 
GLWYDD a ddywedodd am danoch, 
Nac ewch i'r Aipht: gwybyddwch 
yn hysbys i mi *eich rhybuddio 
chwi heddyw. 

20 Canys *rhagcrithiasoch yn eich 
calonnau, wrth fy anfon i at yr AR- 
GLWYDD eich DUW, gan ddywed- 
yd, Gweddïa drosom ni ar yr AR- 
GLWYDD ein DUW, a mynega i ni 
yn ol yr hyn oll a ddywedo yr 
ARGLWYDD ein DUW, a nyni a? 
gwnawn. 

21 A mi a'ê mynegais i chwi hedd- 
yw, ond ni wrandawsoch ar lais 
yr ARGLWYDD eich Duw, nac ar 
ddim oll a'r y danfonodd efe fi 
attoch o'i blegid. 

22 Ac yn awr gwybyddwch yn 
hysbys, mai trwy y cleddyf, a thrwy 
newyn, a thrwy haint, y bydd- 
wch chwi feirw yn y lle yr ydych 
yn ewyllysio myned i ymdeithio 
ynddo. 

PENNOD XLIII 
1 Johanan yn anghoelio prophwydoliaeth Jere- 
mîah, ac yn eî ddwyn ef ac eraill âr Aipht. 

9 Jeremïah, trwy gysgod, yn prophwydo y 

goresgynid yr Aipht gan y Babiloniaid. 


146 


JEREMIAH, XLIII. 


PHAN ddarfu i Jeremiah lef- 
aru wrth yr holl bobl holl eir- 
iau yr ARGLWYDD eu DUW, am y 
rhai yr anfonasai yr ARGLWYDD eu 
LUN ef attynt, sef yr holl eiriau 


yn : 

2 Yna y llefarodd Azarïah mab 
Hosaiah, a Johanan mab Careah, 
ar holl ddynion beilchion, gan ddy- 
wedyd wrth Jeremïah, Celwydd yr 
wyt ti yn ei ddywedyd; ni anfon- 
odd yr ARGLWYDD ein Duw ni mo 
honot tì i ddywedyd, Nac ewch i'r 
Aipht i ymdeithio yno. 

3 Eithr Baruch mab Nerïah a'th 
annogodd di i'n herbyn ni, i gael 
ein rhoddi ni yn llaw y Caldeaid, 
a. lladd, ac i'n caethgludo i Babi- 
on. 

4 Ond ni wrandawodd Johanan 
mab Careah, na holl dywysogion y 
llu, nar holl bobl, ar lais yr AR- 
GLWYDD, 1 drigo yn nhir Judah : 

5 Eithr Johanan mab Careah, a 
holl dywysogion y Ìlu, a ddygasant 
ymaith holl weddill Judah, y rhai 
a ddychwelasant oddi wrth yr holl 
genhedloedd lle y gyrrasid hwynt, 
i aros yngwlad Judah ; 

6 Yn wŷr, a gwragedd, a_phlant, 
a “merched y brenhin, aphob 
enaid a'r a adawsai Nebuzaradan 
pennaeth y milwyr gyd â Gedalïah 
mab Ahicam mab Saphan, y pro- 
phwyd Jeremïah hefyd, a Baruch 
mab Nerïah. 

7 Felly hwy a ddaethant i wlad 
yr Aipht: canys ni wrandawsant 
ar lais yr ARGLWYDD; fel hyn y 
daethant i PTapanhes. 

8 T A gair yr ARGLWYDD a 
ddaeth at Jeremïah yn Tapanhes, 
gan ddywedyd, 

9 Cymmer yn dy law gerrig mawr- 
lon, a chuddia hwynt yn y clai yn 
yr odyn briddfaen, yr hon sydd 
yn nrws tŷ Pharaoh, yn Tapanhes, 
y'ngolwg gwŷr Judah ; 

10 A dywed wrthynt, Fel hyn y 
dywed ARGLWYDD y lluoedd, Duw 
Israel; Wele, mi a anfonaf, ac a 
gymmeraf Nebuchodonosor brenhin 
Babilon, “fy ngwas, ac a osodaf ei 
frenhin-faingc ef ar y cerrig hyn 
y rhai a guddiais, ac efe a daena 
ei frenhinol babell arnynt, 

ll A phan ddelo, efe a dery wlad 
yr Aipht; $y rhai sydd i angau, âg 
angau; a'r rhai sydd i gaethiwed, 
â chaethiwed; a'r rhai sydd ir 
cleddyf, â'r cleddyf. 


Dwyn Jeremŵah ŷr Aipht. 


Cyn 
CRIST 
588. 





a pen. âl. 10, 


b Es. 30. 4, 
Hanes. 
Diweddu 

588. 


Dinystr Judah am 








12 A mi a gynneuaf dân yn nhai 
duwiau yr Aipht, ac efe a'u llysg 
hwynt, ac au caethgluda hwynt; 
ac efe a ymwisg â gwlad yr Aipht 
fel y gwisg bugail ei ddillad: ac 
efe a â allan oddi yno mewn hedd- 
wch. 

13 Ac efe a dyrr ddelwau “tŷ yr 
haul, yr hwn sydd ynmngwlad yr 
Aipht; ac efe a lysg dai duwiau 
yr Aipht â thân. 

PENNOD XLIV. 
1 Jeremïah yn adrodd dinystr Judah am ew 
delw-addoliaeth ; 11 yn prophwydo dinystr 

y rhaŷ a_wnant ddelw-addoliaeth yn yr 

Aipht. 15 Gwrthnysigrwydd yr Iuddewon; 

20 a_Jeremïah yn eu bygwth hwy o'i her- 

wydd, 29 ac, yn lle arwydd, yn prophwydo 

dinystr yr Aipht. 
GAIR yr hwn a ddaeth at 
Jeremïah, am yr holl Iudd- 
ewon y rhai oedd yn trigo yng 
ngwlad yr Aipht, ac yn preswylio 
ym Migdol, ac yn Tapanhes, ac yn 
Noph, ac yngwlad Pathros, gan 
ddywedyd, 

2 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd, Duw Israel; Chwi a wel- 
soch yr holl ddrwg a ddygais i ar 
Jerusalem, ac ar holl ddinasoedd 
Judah; âc wele hwy heddyw yn 
anghyfannedd, ac heb breswylydd 
ynddynt : 

3 O achos eu drygioni yr hwn a 
wnaethant i'm digio ì, gan fyned ì 
arogl-darthu, ac i wasanaethu duw- 
iau dïeithr, y rhai nid adwaenent, 
na hwy, na chwithau, na'ch tadau. 

4 Er ìi mi *anfon attoch fy holl 
weision y prophwydi, gan fore-godi, 
ac anfon, ìi ddywedyd, Na wnewch, 
attolwg, y ffieidd-beth hyn, yr hwn 
sydd gas gennyf fi: 

5 Etto ni wrandawsant, ac ni og- 
wyddasant eu clust, ì ddychwelyd 
oddi wrth eu drygioni, fel nad arogl- 
darthent i dduwiau dïeithr. 

6 Am hynny Py tywalltwyd fy llid 
a'm digofaint, ac y llosgodd efe yn 
ninasoedd Judah, ac yn heolydd 
Jerusalem; ac y maent hwy yn 
anghyfannedd, ac yn ddiffaethwch, 
fel y gwelir heddyw. 

7 Ac yn awr fel hyn y dywed 
ARGLWYDD DDUW y Ìluoedd, Duw 
Israel; Paham y gwnewch y mawr 
ddrwg, lwn yn erbyn eich eneidiau, 
ì dorri ymaith oddi wrthych wr 
a gwraig, plentyn, ar hwn sydd 
yn sugno, “allan o Judah, fel na 
adawer i chwi weddill 

8 Gan fy nigio i â gweithredoedd 


147 


JEREMIAH, XLIV. 





eu delw-addoliaeth. 


eich dwylaw, gan arogl-darthu i O'U 


dduwiau dïeithr y ngwlad yr Aipht, 
yr hon yr aethoch i aros ynddi, 
i'ch difetha eich hunain, ac i fod 
yn felldith ac yn warth ym mysg 
holl genhedloedd y ddaear. 

9 A anghofiasoch chwi * ddrygioni 
eich tadau, a drygioni brenhinoedd 
Judah, a drygioni eu gwragedd 
hwynt, a'ch drygioni eich hunain, 
a drygioni eich gwragedd, y rhai 
a wnaethant hwy y' ngwlad Judah, 
ac yn heolydd Jerusalem ? 

lJ0 Nid ydynt “wedi ymostwng 
hyd y dydd hwn, ac nid ofnasant, 
ni rodiasant chwaith yn fy nghyf- 
raith, nac yn fy neddfau, y rhai a 
roddais i o'ch blaen chwi, ac o 
flaen eich tadau. 

11 Am hynny fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd, Duw Israel; 
Wele, “myfi a osodaf fy wyneb yn 
eich erbyn chwi er niwed, ac i 
ddifetha holl Judah. 

12 A mi a gymmeraf weddill Ju- 
dah, y rhai a osodasant eu hwyn- 
ebau ìi fyned i wlad yr Aipht i 
aros yno, a hwy a ddifethir oll; 
y'ngwlad yr Aipht y syrthiant: trwy 
y cleddyf a thrwy newyn y difethir 
hwynt: o fychan hyd fawr, trwy 
y cleddyf a thrwy newyn y bydd- 
ant feirw: a “hwy a fyddant yn 
felldith, ac yn syndod, ac yn rhog, 
ac yn warth. 

13 Canys myfi a ymwelaf â thrig- 
olion gwlad yr Aipht, fel yr ym- 
welais â Jerusalem, â chleddyf, â 
newyn, ac â haint: 

l4 Fel na byddo un a ddïango, 
nac a adawer o weddill Judah, y 
rhai a aethant i ymdeithio yno i 
wlad yr Aipht, i ddychwelyd i 
wlad Judah, yr hon y *mae eu hew- 
yllys ar ddychwelyd i aros ynddi; 
canys 'ni ddychwel ond y rhai a 
ddïangant. 

15 9 Yna yr holl wŷr y rhai a 
wyddent i'w gwragedd arogl-darthu 
i dduwiau dïeithr, a'r holl wragedd 
y rhai oedd yn sefyll yno, cynnull- 
eidfa fawr, yr holl bobl y rhai oedd 
yn trigo y'ngwlad yr Aipht, yn Pa- 
thros, a aftebasant Jeremïah, gan 
ddywedyd, 

16 Am y gair a leferaist ti wrthym 
ni yn enw yr ARGLWYDD, ni wran- 
dâwn ni arnaf. 


17 Ond gan wneuthur y gwnawn| & 


ni £bob peth a'r a ddelo allan o'n 
genau, gan arogl-darthu i ^*fren- 





c Lef. 17. 10. 
pen. 21. 10, 
Amos9, 4. ! 


Cyn 

T 

687. 

9 Heb. 

ddrygau, 

neu, N 

gospedig- 

aelhau. 

4 Heb. 

ddryl- 

icdig. 

d pen. 42. 

15, 16, 17, 
.) 


epoen.42, 18, 


5 Heb. 
dyrchaf- 
asant eu 
henaid. 

fad. 28, 


Neu, 
waith. 





Bygwth yr Tuddewon 


Cyn _ [hines y nefoedd, a thywallt iddi hi 
an FL ddïodydd-offrwm, megis y gwnaeth- 
om, nyni a'n tadau, ein brenhin- 
oedd a'n tywysocion, yn ninasoedd 
Judah, ac yn heolydd Jerusalem: 
canys 42a yr oeddem ni yn ddi- 
gonol o fara, ac yn dda, ac heb 
weled drwg, 

18 Ond er pan beidiasom âg arogl- 
darthu i frenhines y nefoedd, ac â 
thywallt dïod-offrwm iddi hi, bu ar- 
nom eisieu pob d4m : trwy gleddyf 
hefyd a thrwy newyn y darfuom ni. 

19 A phan oeddem ni yn arogl- 
darthu i frenhines y nefoedd, ac 
yn tywallt dïod-oífrwm iddi; ai heb 
ein gwŷr y gwnaethom ni iddi hi 
deisennau i'w haddoli hi, ac y 
tywalltasom ddïod-offrwm iddi ? 

20 Yna Jeremïah a ddywedodd 
wrth yr holl bobì, wrth y gwŷr, ac 
wrth y gwragedd, ac wrth yr holl 
bobl a'i hattebasant ef felly, gan 
ddywedyd, 

21 Oni chofiodd yr ARGLWYDD yr 
arogl-darth a arogl-darthasoch chwi 
yn ninasoedd Judah, ac yn heol- 
ydd Jerusalem, chwychwi a'ch tad- 
au, eich brenhinoedd a'ch tywysog- 
ion, a phobl y wlad? ac on ddaeth 
yn ei feddwl ef? 

22 Fel na allai yr ARGLWYDD 
gyd-ddwyn yn hŵy, o achos dryg- 
ioni eich gweithredoedd, a chan y 
ffiaidd bethau a wnaethech: am 
hynny yr aeth eich tir yn anghyfan- 
nedd, ac yn syndod, ac yn felldith, 
heb breswylydd, megis y gwelir y 
dydd hwn. 

23 O herwydd i chwi arogl-darthu, 
ac am i chwi bechu yn erbyn yr 
ARGLWYDD, ac na wrandawsoch 
ar lais yr ARGLWYDD, ac na rod- 
lasoch yn ei gyfraith ef, nac yn 
eì ddeddfau, nac yn eì dystiol- 
aethau; am hynny y digwyddodd i 
chwi yr aílwydd hwn, fel y gwelir 
heddyw. 

24 A Jeremïah a ddywedodd wrth 
yr holl bobl, ac wrth yr holl wrag- 
edd, Gwrandêwch air yr ARGLWYDD, 
holl Judah y rhaì ydych yngwlad 
yr Aipht. 

25 Fel hyn y llefarodd ARGLWYDD 
y.lluoedd, Duw Israel, gan ddy- 
Ead.15,&c. | wedyd, EF Chwychwi a'ch gwragedd 

a lefarasoch â'ch genau, ac a gyf- 
lawnasoch â'ch dwylaw, gan ddy- 
wedyd, Gan dalu ni a dalwn ein 
haddunedau y rhai a addunasom, 
am arogl-darthu i frenhines y nef- 





I pen. 7. 18. 


748 


JEREMIAH, XLV. 


am eu delw-addoliaeth. | 


oedd, ac am dywallt dïod-offrwm| _ Cyn 
iddi; llwyr y cwblhêwch eich add- | CRIST 








unedau, a llwyr y telwch yr hyn 
a addunedasoch. 

26 Am hynny gwrandêwch air yr 
ARGLWYDD, holl Judah y rhai sydd 
yn aros yngwlad yr Aipht; Wele, 
myfi a dyngaìis im henw mawr, 
medd yr ARGLWYDD, na elwir fy 
enw ì mwyach, o fewn holl wlad 
yr Aipht y'ngenau un gwr o Judab, 
gan ddywedyd, Byw yw yr AR- 
GLWYDD DDUW. 

27 Wele, 'mi a wyliaf arnynt hwy 
er niwed, ac nid er daioni: a holl 
wŷr Judah, y rhai sydd yngwlad 
yr Aipht, a ddifethir â'r cleddyf, 
ac â newyn, hyd oni ddarfyddont. | 

28 m A'r rhai a ddïangant gan y| 
cleddyf, dc a ddychwelant o wlad 
yr Aìpht i wlad Judah, fyddant 
ychydig o nifer: a holl weddill 
Judah, y rhai a aethant i wlad yr 
Aipht i aros yno, a gânt wybod 
gair pwy a saif, “ai yr eiddof fi, 
ai yr eiddynt hwy. 

29 UT A hyn fydd yn arwydd i 
chwi, medd yr ARGLWYDD, Sef yr 
ymwelaf â chwi yn y lle hwn, fel 
y gwypoch y saif fy ngeiriau i'ch 
erbyn chwi er niwed. 

30 Fel hyn y dywed yr Arm- 
GLWYDD, Wele, myfi a roddaf Pha- 
raoh-hophra brenhin yr Aipht yn 
llaw eì elynion, ac yn llaw y rhai 
sydd yn ceisio eì einioes cf, fel y, 
rhoddais i Sedecïah brenhin Judah 
yn llaw Nebuchodonosor brenhin | 
Babilon eì elyn, a'r hwn oedd yn 
ceisio ei einioes. 


PENNOD XLV. 
1 Baruch, yn ei anghysur, & yn cael ei ddysgu 


a'i gysuro gan Jeremïah. 


GAIR yr hwn a lefarodd Je- 
remïah y prophwyd wrth Ba- 

ruch mab Nerïah, *pan ysgrifenasal "pn 9&1, 

efe y geiriau hyn o enau Jeremïah 

mewn llyfr, yn y bedwaredd flwydd- | 

yn ì Jehoiacim mab Josïah brenhin | 

Judah, gan ddywedyd, 

2 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
Duw lsrael, wrthyt ti, Baruch; | 

3 Tydi a ddywedaist, Gwae fi yn: 
awr! canys yr ARGLWYDD a chwan- 
egodd dristwch ar fy ngofid; myíi| 
a ddiffygiais yn fy ochain, ac nid. 
wyf yn cael gorphwysdra. 

4 * Fel hyn y dywedi wrtho eí, 
Yr ARGLWYDD a ddywed fel hyn; 
Wele, myfi a ddistrywiaf yr hyn aj 
adeiledais, a mi a ddiwreiddiaf yr. 


|l1pen.l.10. | 
a ôl. 28, 


m ad. 14, 





wrthynt 
wy. 
58). 


i ms E 
Sed 
G> o 
SS. 
i 


Cylch 
607. 











Dinystr Uu Pharaoh, 


hyn a blennais, nid amgen yr holl 
wlad hon. 

5 Ac a geisi di fawredd i ti dy 
hun? Na chais: canys wele, myfi a 
ddygaf ddrwg ar bob cnawd, medd 
yr ARGLWYDD: ond Pmi a roddaf i 
ti dy einioes yn ysglyfaeth ym mha 
le bynnag yr elych di. 


PENNOD XLVI. 

1 Jeremîah yn prophwydo dinystr llu Pharaoh 
wrth Euphrates, 19 ac y goresgynid yr Aipht 
gan Nebuchodonosor. 2 Y mae yn cysuro 
Jacob yn eu cerydd. 

AIR yr ARGLWYDD yr hwn a 
ddaeth at Jeremïah y pro- 
phwyd, yn erbyn y Cenhedloedd, 

2 Yn erbyn yr Aipht, yn erbyn 
llu Pharaoh-necho brenhin yr Aipht, 
yr hwn oedd wrth afon Euphrates 
yn * Carchemis, yr hwn a ddarfu i 
Nebuchodonosor brenhin Babilon 
ei daro, yn y bedwaredd flwyddyn 
i Jehoiacim mab Josïah brenhin 
Judah. 

3 Teclwch y darian a'r astalch, a 
nesêwch ìi ryfel. 

4 Cenglwch y meirch, ac ewch 
arnynt, farchogion; sefwch yn 
eich helmau, gloywch y gwaywffyn, 
gwisgwch y llurigau. 

5 Paham y gwelais hwynt yn ddy- 
chrynedig, *wedi cilio yn eu hol, 
a'u cedyrn wedi eu curo i lawr, a 
ffoi ar ffrwst, ac heb edrych yn 
eu hol? dychryn sydd o amgylch, 
medd yr ARGLWYDD. 

6 Na chaed y buan ffoi, na'r cad- 
arn ddïange; tu ar gogledd, cer 
llaw afon Euphrates, y tripiant, ac 
y syrthiant. 

7 Pwy yw hwn sydd yn ymgodi 
fel afon, a'i ddyfroedd yn * dygyfor 
fel yr afonydd? 

8 Yr Aipht sydd fel afon yn ym- 
godi, a'2 dyfroedd sydd yn dygyfor 
fel yr afonydd: a hi a ddywed, Mi a 
âf i fynu, ac a orchuddiaf y ddaear ; 
myfi a ddifethaf y ddinas, a'r rhai 
sydd yn trigo ynddi. 

9 O feirch, deuwch i fynu; a 
chwithau gerbydau, ymgynddeir- 
iogwch; a deuwch allan y cedyrn; 
*yr Ethiopiaid, a'r * Libiaid, y rhai 
sydd yn dwyn tarian; a'r Lydiaid, 
Py rhai sydd yn teimlo ac yn annelu 
bwa. 

10 Canys dydd ARGLWYDD DDUW 
y lluoedd 4w hwn, dydd dïal, fel yr 
ymddïalo efe ar ei elynion: a'r 
cleddyf a ysa, ac a ddigonir, ac a 


Cyn 
CRIST 
. Cylch 

607. 





b pen, 21.9, 
a 99. 19. 


Cylch 
607. 


a 2 Chron. 
ua. 20, 


2 Heb. wedi 
eu dryllio. 







3 Uifo. 


4 IIeb. Cua, 
5 Heb. Put. 


b Es. 66, 19, 








T4) 


JEREMIAH, XLVI. 


feddwir â'u gwaed hwynt: canys 





“aberth sydd ì ARGLWYDD DDUW 
y lluoedd yn nhir y gogledd wrth 
afon Euphrates. 


Ga goresgyniad yr Aipht. 


11 * O forwyn, merch yr Aipht, dos. 


i fynu i Gilead, a chymmer * drïagl: 


yn ofer yr arferi lawer o feddygin-. 


iaethau ; canys ni bydd iachâd i ti. 


12 Y cenhedloedd a glywsant dy n 


waradwydd, a'th waedd a lanwodd 
y wlad; canys cadarn wrth gadarn 
a dramgwyddodd, a4 hwy ill dau a 
gyd-syrthiasant. 

13 1 Y gair yr hwn a lefarodd yr 
ARGLWYDD wrth Jeremïah y pro- 


phwyd, y deuai N ebuchodonosor | 





brenhin Babilon, «c “y tarawai wlad Es.19.1. 


yr Aipht. 

14 Mynegwch yn Aipht, cy- 
hoeddwch ym Migdol, hysbyswch 
yn Noph, ac yn Tapanhes: dywed- 
wch, Saf, a bydd barod; oblegid y 
cleddyf a ysa dy amgylchoedd. 

15 Paham 6y syrthiodd dy rai 
cryfion? ni safasant, am i'r AR- 
GLWYDD eu gwthio hwynt. 

16 Efe a ' wnaeth i lawer syrthio, 
ïe, pawb a syrthiodd ar eu gilydd; 
a hwy a ddywedasant, Cyfodwch, a 
dychwelwn at ein pobl, I wlad ein 
genedigaeth, rhag cleddyf y gor- 
thrymmwr. 

l7 Yno y gwaeddasant, Pharaoh 
brenhin yr Aipht mê4 yw ond 
trwst; aeth dros yr amser nodedig. 

18 Fel mai byw fì, medd y Bren- 
hin, enw yr hwn 4wŵ ARGLWYDD y 
lluoedd, cyn sicred a bod Tabor 
yn y mynyddoedd, a Charmel yn 
y môr, efe a ddaw. 

19 O ferch drigiannol yr Aipht, 
gwna i ti offer caethglud ; canys 
Noph a fydd anghyfannedd, ac a 
ddifethir heb breswylydd, 

20 Yr Aipht sydd anner bryd- 
ferth, y mae dinystr yn dyfod: o'r 
gogledd y mae yn dyfod. 

21 Ei gwŷr cyflog hefyd sydd o'i 
mewn hi fel lloi “pasgedig: canys 
hwythau hefyd a droisant eu hwyn- 
ebau, ac a gyd-ffoisant; «c ni safas- 
ant, o herwydd dydd eu gofid, ac 
amser eu gofwy a ddaethai arnynt. 

22 Ei llais hi a â allan fel sarph: 
canys â llu yr ânt hwy, ac â bwyeill 
y deuant yn ei herbyn hi, fel cym- 
mynwyr coed. 

23 Hwy a gymmynant i lawr ei 
choed hi, medd yr ARGLWYDD, er 
na ellir ei chwilio: canys amlach 
fyddant nar ceiliogod rhedyn, ac 


heb rifedi arnynt. 





Ezec, 29, a 
, a oc. 


| Cyflawnwyd 
cylch 


Tl, 


| 6 Neu, yr 


ysgubiwyd 
ymaith. 


7T Heb. 
amlhaedd 
y cwymp- 
iedig. 


$ Heb. o'r 
asgfa. 








Cyn 
CRIST 
Cylch 
607. 





k Ks.41.13. 
a43.5.a 


pen. 30, 10. 


1 pen. 10. 

24. a 30.11. 

2 Neu, wrth 
esur. 


Cylch 
600, 

a . 20. 
du 
Hzec. 25. 
15. 

Amos 1. 6. | 
Seph. 2. 4, 
o. 

2 Heb, 
Azzah. 

b Es. 8. 7. 

c pen, I. 14, 

8 Heb. a'i 


chyflawn“ 
er, 


â pen. 25, 
zz 


e Amos 9,7. 


f Mic. 1, 16, 


| £ pen. 25, 
| 2vu. 


hpen. 16.6. h 


& 8, 97. | 


Dinystr y Philistiaid. 


24 Merch yr Aipht a gywilyddir; 
hi a roddir yn llaw pobl y gogledd. 
25 ARGLWYDD y lluoedd, Duw 
Israel, sydd yn dywedyd, Wele, 
myfi a ymwelaf â * llïaws 5 No, ac â 


Heb. | Pharaoh, ac â'r Aipht, ac â'i duwiau 
'.o |hi, ac Pâ'i brenhinoedd, sef â Pha- 
_|raoh, ac â'r rhai sydd yn ymddiried 


ynddo; 

26 A mi a'u rhoddaf hwynt yn 
llaw y rhaì sydd yn ceisio eu hein- 
ioes, ac yn llaw Nebuchodonosor 
brenhin Babilon, ac yn llaw ei weis- 
lon ef; ac 'wedi hynny hi a gyfan- 
neddir megis y dyddiau gynt, medd 
yr ARGLWYDD. 

27 4 “ Ond nac ofna di, O fy ngwas 
Jacob; a thithau Israel, na ddy- 
chryna; canys wele, myfi a'th gad- 
waf di o bell, a'th had o wlad eu 
caethiwed ; a Jacob a ddychwel, ac 
a orphwys, ac a fydd esmwyth arno, 
ac heb neb a'ê dychryno. 

28 O fy nzwas Jacob, nac ofna, 
medd yr ARGLWYDD ; canys 4» yd- 
wyf fi gyd â thi; canys mi a wnaf 
ddiben ar yr holl genhedloedd y 
rhai y'th fwriais attynt; ond ni 
wnaf fì ' ddiben arnat ti; eithr mi 
a'th gospaf di *mewn barn, ac ni'th 
dorraf ymaith yn llwyr. 

PENNOD XLVII. 
Dinystr y Philistiaid. 
AIR yr ARGLWYDD yr hwn a 
ddaeth at Jeremïah y pro- 
phwyd *yn erbyn y Philistiaid, cyn 
i Pharaoh daro * Gaza. 

2 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Wele, “dyfroedd a gyfodant “o'r 
gogledd, ac a fyddant fel afon lif- 
eiriol, a hwy a lifant dros y wlad, 
3ar hyn sydd ynddi; y ddinas, a'r 
rhai sydd yn aros ynddi; yna y 
dynion a waeddant, a holl breswyl- 
wyr y wlad a udant. 

3 Rhag swn twrf carnau ei feirch 
cryfion, rhag trwst ei gerbydau, a 
thrwst ei olwynion ef, y tadau nid 
edrychant yn ol ar ew plant, gan 
wendid dwylaw : 

4 O achos y dydd sydd yn dyfod 
1 ddistrywio yr holl Philistiaid, ac 
i ddinystrio o “Tyrus a Sidon bob 
cynnorthwywr ag y sydd y'ngwedd- 
ill: oblegid yr ARGLWYDD a ddin- 
ystria y Philistiaid, * gweddill * ynys 
Caphtor. 

5 fMoelni a ddaeth ar Gaza, tor- 


JEREMIAH, XLVII. 


a—————' YE: :. an a ———— O Ï ÏS NY —— —  — —— O íO 


6 O cleddyf yr ARGLWYDD, Da 
hyd ni lonyddi? * dychwel i'th wain, 
gorphwys a bydd ddistaw. 


7 Pa fodd y *llonydda efe, gan |»n 


iT ARGLWYDD eì orchymyn ef yn 
erbyn Ascalon, ac yn erbyn glân y 
môr? yno y gosododd ef. 


PENNOD XLVIII. 

1 Barnedigaeth Moab, am eu balchder, 11 
a'u dïofalwch, 14 a'u hyder cnawdol, 26 a'u 
dîystyrwch ar Dduw, a'i bobl, â7 Adferu 
Moab. 

EL hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd, Duw Israel, yn erbyn 

"Moab; Gwae Nebo! canys hi a an- 

rheithiwyd: gwaradwyddwyd Cir- 

iathaim, ac ennillwyd hi; * Misgab 

a uar gydd wyt ac a ddychryn- 


wyd. 

2 Ni bydd *ymffrost Moab mwy: 
yn Hesbon hwy a ddychymmygas- 
ant ddrwg i'w herbyn hi: Deuwch, 
dinystriwn hi ì lawr, fel na byddo 
yn genedl. Tithau, Madmen, a *dor- 
rir i lawr, y cleddyf * a'th erlid. 

3 Llef yn gweiddi a glywir o Ho- 
ronaim; anrhaith, a dinystr mawr. 

4 Moab a ddistrywiwyd; gwnaeth 
ei rhai bychain glywed gwaedd. 

5 . Canys yn rhiw Luhith, galar a 
â 1 fynu mewn wylofain, ac yng 
ngoriwaered Horonaim y gelynion 
a glywsant waedd dinystr. 

6 Ffowch, achubwch eich einioes; 
a “byddwch fel 
ialwch. 

7 I O herwydd am i ti ymddiried 
yn dy weithredoedd a'th drysorau 
dy hun, tithau a ddêlir: 4Cemos 
hefyd *a â allan i gaethiwed, a'i 
offeiriaid a'i dywysogion ynghyd. 

8 A'r anrheithiwr a ddaw i bob 
dinas, ac ni ddïange un ddinas: 
eithr derfydd am y dyffryn, ar 
gwastad a ddifwynir, megis y dy- 
wedodd yr ARGLWYDD. 

9 Rhoddwch adenydd i Moab, fel 
yr ehedo ac yr elo ymaith; canys 
ei dinasoedd hi a fyddant anghyf- 
annedd, heb breswylydd ynddynt. 

10 fMelldigedig fyddo yr hwn a 
wnelo waith yr ARGLWYDD yn 
T dwyllodrus, a melldigedig /yddo 
yr hwn a attalio eì gleddyf oddi 
wrth waed. 

ll T Moab a fu esmwyth arni er 
ei hieuengcetid, a hi “a orphwysodd 
ar ei gwaddod, ac ni thywalltwyd 


rwyd ymaith £ Ascalon, gyd â'r rhan | hi o lestr i lestr, ac nid aeth hii 


arall o'u dyffrynoedd hwynt: pa hyd 
yr ymrwygi di? 


T50 


gaethiwed: am hynny y safodd ei 
blas arni, ac ni newidiodd ei harogl. 


Barnedigaeth Moab 


y “grug yn yr an-|c 








Cylch 
600. 
a Hs. lô, 
a l6. 
pen. 25. 21, 
A2. 
Ezec, 25. 9. 
Amos 2.1. 


2 Neu, yr 
uchelfa. 


3 Neu, clod. 


4 Neu, 
ddistryicir. 

6 Heb.a â 
ardyol. . 


b Es, 15, 6. 


c pen. 17. 6. 


Neu, 
noeth-bren. 


â Num, 2L 
2D. 


pen, 49. â, 


f Edrych 
baun. 6. 


7 Neu, 
esgeulus. , 


£ Seph. 1. 
2r 


am eu balchdcr, 


Cyn 
CRIST 
. Cylch 

600, 


h 1 Bren. 
12, 29. 


| í Es. 16. 6. 


| 8 Heb. 
a, dewis 
ei gwŷr 
ieuaingc. 


k Es, 47, 1, 


| I Es. 16. 7. 


m Ps,75. 10. 


cL 29. 


Cylch 
600, 


o Seph. 2. 8. 


Ee 55.6. | dinasoedd, ac P arhoswch yn y graig, 


12 Am hynny wele y dyddiau yn 
dyfod, medd yr ARGLWYDD, pan 
anfonwyf fudwyr, y rhai a1 mudant 
hi, ac a waghânt ei llestri hi, ac a 
ddrylliant eu costrelau. 

13 A Moab a gywilyddia oblegid 
Cemos, fel y cywilyddiodd tŷ Israel 
oblegid " Bethel eu hyder hwynt. 

14 Pa fodd y dywedwch chwi, 
iOedyrn ydgym ni, a gwŷr nerthol 
i ryfel? 

15 Moab a anrheithiwyd, ac a 
aeth i fynu o'i dinasoedd, *a'i dewis 
wŷr ieuaingc a ddisgynasant 1T 
lladdfa, medd y Brenhin, a1 enw 
ARGLWYDD y lluoedd, 

16 Agos yw dinystr Moab i ddy- 
fod, a'i dïaledd hi sydd yn brysio 
yn ffest. 

17 Alaethwch drosti hi, y rhai 
ydych o'i hamgylch ; a phawb ar 
a edwyn ei henw hi, dywedwch, 
Pa fodd y torrwyd y ffon gref, a'r 
wïalen hardd! 

18 FO breswylferch Dibon, disgyn 
ofh ogoniant, ac eistedd mewn 
syched; canys anrheithiwr Moab 
a ddaw i'th erbyn, ac a ddinystria 
dy amddiffynfeydd. 

19 Preswylferch Aroer, saf ar y 
ffordd, a gwylia; gofyn i'r hwn a 
fyddo yn ffoi, ac i'r hwn a ddïango, 
a dywed, Beth a ddarfu? 

20 Gwaradwyddwyd Moab, can- 
ys hi a ddinystriwyd: !udwch, a 
zwaeddwch; mynegwch yn Arnon 
anrheithio Moab; 

21 A barn a ddaw ar y tir gwas- 
tad, ar Holon, ac ar Jahasah, ac 
ar Mephaath, 

22 Ac ar Dibon, ac ar Nebo, ac 
ar Beth-diblathaim, 

23 Ac ar Ciriathaim, ac ar Beth- 
gamul, ac ar Beth-meon, 

24 Ac ar Oerioth, ac ar Bosrah, 
ac ar holl ddinasoedd gwlad Moab, 
ym mhell ac yn agos. 

25 mOÔorn Moab a_ysgythrwyd, a'i 
braich hi a dorrwyd, medd yr An- 
GLWYDD. 

26 1 PMeddwwch hi, oblegid hi 
a ymfawrygodd yn erbyn yr AR- 
GLWYDD : ïe, Moab a ymdrybaedda 
yn ei chwydfa; am hynny y bydd 
hi hefyd yn watwargerdd. 

27 Ac "oni bu Israel yn watwar- 
gerdd i ti? a gafwyd ef ym mysg 
lladron? canys cr pan soniaist am 
dano, yr ymgynhyrfaist. 

28 Trigolion Moab, gadêwch y 


751 


JEREMIAH, XLVIII. 


a byddwch megis colommen 147r hon 


a nytha yn yr ystlysau ar fin y twll. 
29 “Nyni a glywsom falchder 
Moab, (y mae 4 yn falch ìawn,) 
ei huchder, ei rhyfyg, ai hym- 
chwydd, ac uchder ei chalon. 

30 Myfi a adwaen ei llid hi, medd 
yr ARGLWYDD; ond nid felly gy 
bydd ; *ei chelwyddau hi ni wnant 
felly. 

91 Am hynny 'yr udaf fi dros 
Moab, ac y gwaeddaf dros holi 
Moab: fy nghalon a riddfana dros 
wŷr Cir-heres. 

32 Myfi a wylaf drosot fi, gwin- 
wydden Sibmah, âg wylofain Ja- 
zer; dy gangau a aethant dros y 
môr, hyd fôr Jazer y cyrhaeddant: 
yr anrheithiwr a ruthrodd ar dy 
ffrwythydd haf, ac ar dy gynhauaf 
gwin. 

33 A dygir ymaith *lawenydd a 
gorfoledd o'r doldir, ac o wlad 
Moab, a mi a wnaf i'r gwin ddar- 
fod o'r cafnau: ni sathr neb trwy 
floddest; ew bloddest ni bydd 
bloddest. 

34 *O fioedd Hesbon hyd Ele- 
aleh, 4 hyd Jahaz, y llefasant, o 
Soar hyd Horonaim, /e/ anner deir- 
blwydd: canys dyfroedd Nimrim a 
fyddant “anghyfannedd. 

35 Mi a wnaf hefyd ballu ym 
Moab, medd yr ARGLWYDD, “yr 
hwn sydd yn ofírymmu mewn 
uchelfeydd, a'r hwn sydd yn arogl- 
darthu i'w dduwiau. 

36 Am bynny * y lleisia fy nghalon 
am Moab fel pibellau, ac am wŷr 
Cir-heres y lleisia fy nghalon fel 
pibellau; oblegid darfod y golud 
a gasglodd. 

37 Oblegid “pob pen a fydd 
moel, a phob barf a “dorrir; ar 
bob llaw y bydd rhwygiadau, ac 
am y llwynau, sachlïan. 

38 Ar holl bennau tai Moab, a 
heolydd oll, y bydd alaeth: oblegid 
myfi a dorraf Moab fel “llestr 
heb hoffder ynddo, medd yr Am 
GLWYDD. 

39 Hwy a udant, gan ddywedyd, 
Pa fodd y bwriwyd hii lawr! pa 
fodd y trodd Moab et gwarr trwy 
gywilydd! Felly Moab a fydd yn 
watwargerdd, ac yn ddychryn i 
bawb o'i hamgylch. 

40 Canys fel hyn y dywed yr 


ARGLWYDD, Wele, Pefe a eheda) 2 


fel eryr, ac a leda ei adenydd dros 
Moab. 


— 


a'u diofalwch. 








9 Nen, eí 
hattegion 
(lleb. bar- 
rau) hi ni 
wnant 
uniondeb, 

r Es. 15. 6. 


s Es. 16. 10, 
Jocl1, 12, 


t Fs. 15, &, 
5, 


2 Me 
anghyf- 
anneddle- 
oedd. 

u Es. 15. 2, 
elG. 12, 


x Es. 15. 5. 
al6.ll. 
TF 5.15.1. 


z Es. 15. 2, 


3 z 
gwttogir. 


a pen. 22. 
29. 


b Deut, 28, 


en, 49, 22, 
)an. 7. â. 

Hos. 8. 1. 
Hab. 1, 8, 







Barnedigaeth yr Ammoniaid. JEREMIAH, XLINX. 


Cyn 
CRIST 





d Es. 24. 17, 
18, 


| 5 Heb. 
meibion y 
trwst. 
£ Num. 21. 
ADY 


6 Heb. 
mewn 
 caelhglud. 


h pen. 49. 6, 
o). 


e Num, 21. 
28. 
f Num, 24. 
|. 3&e 
| 


b] 

Yn erbyn 
meibion, 
&c. 
a Ezec. 21. 

28. a. 20. 2. 
| Amosl.13. 

SS: 2.8, 





8 Neu, 
Melcom. 








c Ms. ô2. 11, 
pen. 4. 8. 
a 6. 26, 

â pen. 48. 7. 
| Amos]1.15, 
| 4 Nou, 
| Melcom. 


41 *Y dinasoedd a oresgynir, or 
amddiffynfeydd a ennillir, a_* cnal- 
on cedyrn Moab fydd y dydd hwn- 
nw fel calon gwraig wrth esgor. 

42 A Moab a ddifethir o fod yn 
bobl, am iddi y9fawrygu yn erbyn 
yr ARGLWYDD. 

43 1Ofn, a ffos, a magl, a ddaw 
arnat ti, trigiannol Moab, medd yr 
ARGLWYDD. 

44 Y neb a ffy rhag yr ofn, a 
syrth yn y ffos; a'r hwn a gyfyd 
o'r ffos, a ddêlir yn y fagl: canys 
myfi a ddygaf arni, sef ar Moab, 
flwyddyn eu hymweliad, medd yr 
ARGLWYDD. | 

45 Ynghysgod Hesbon y safodd 
y rhai a ffoisant rhag y cadernid: 
eithr *tân a ddaw allan o Hesbon, 
a fflam o ganol Sihon, ac fa ysa 
gongl Moab, a choryn *y meibion 
trystfawr. 

46 SGwae di, Moab! darfu am 
bobl Cemos: canys cymmerwyd 
ymaith dy feibion ^yn gaethion, 
ath ferched yn gaethion. 

47 1 Etto "myfi a ddychwelaf 


caethiwed Moab yn y dyddiau diw- 


eddaf, medd yr ARGLWYDD. Hyd 
yma 4y mae barn Moab. 


PENNOD XLIX. 

1 Barnedigaelh yr Ammoniaid: 6 a'u hadfer- 
iad. T Barnedigaeth Edona, 22 Damascus, 
98 Cedar, 90 Hasor, 9t ac Elam. 99 Ad- 
feriad Elam. 

2 AM *feibion Ammon, fel hyn y 

dywed yr ARGLWYDD; Onid 
oes meibion i Israel? onid oes 
etifedd ìddo? paham y mae eu 
brenhin hwynt yn etifeddu Gad, 

a'i bobl yn aros yn ei ddinasoedd 

eft 
2 Am hynny wele y dyddiau yn 

dyfod, medd yr ARGLWYDD, pan 
wnelwyf glywed trwst rhyfel yn 

» Rabbah meibion Ammon; a hì a 

fydd yn garnedd anghyfanneddol, 

ai merched hi a losgir â thân: 


yna Israel a feddianna y rhai a'i. 


meddiannasant ef, medd yr An- 
GLWYDD. | 

3 Uda, Hesbon, am anrheithio Ai: 
gwaeddwch, chwi merched Rabbah, 
c ymwregyswch mewn sachlïan ; al- 
aethwch, a gwibiwch gan y gwrych- 
oedd: oblegid “*eu brenhin a â 
i gaethiwed, eì offeiriaid a'i ben- 
naethiaid ynghyd. 

4 Paham yr ymffrosti di yn y 
dyffrynoedd? llifodd dy ddyffryn 


di ymaith, O ferch wrthnysig, yr 


(íu 





Barnedigaeth Edom, 





hon a ymddiriedodd yn ei thrysor- 
au, *gan ddywedyd, Pwy a'ddaw 
attaf fi ? 

5 Wele, myfi a ddygaf arswyd 
arnat ti, medd ARGLWYDD DDUW 
y lluoedd, rhag pawb oth am- 
gylch: a chwi a yrrir allan bob 
un o'i flaen, ac ni bydd a gasglo 
y crwydrad. 

6 Ac fwedi hymny myfi a ddy- 
chwelaf gaethiwed meìbion Am- 
mon, medd yr ARGLWYDD. 

7 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd £am Edom; POnid oes 
doethineb mwy yn Teman? a feth- 
odd cynghor gan y rhai deallgar? 
a fethodd eu doethineb hwynt? 

8 i! Ffowch, *trowch eich cefnau, 
ewch yn isel i drigo, preswylwyr 
&EDedan: canys mi a ddygaf ddin- 
ystr Esau arno, amser eì ofwy. 

9 Pe deuai cynhauafwyr gwin 
attat ti, oni weddillent hwy loffion 
grawn? pe lladron liw nos, hwy a 
anrheithient “nes cael digon. 

10 Ond myfi a ddinoethais Esau, 
«gc a ddatguddiais ei lochesau ef, 
fel na allo lechu: ei had ef a ddi- 
fethwyd, a'i frodyr ai gymmydog- 
ion, ac nid gyw efe, 

l1 Gâd dy amddifaid, myfi a'u 
cadwaf hwynt yn fyw; ac ymddir- 
ieded dy weddwon ynof íi. 

12 Canys fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD, Wele, my rhai nid 
oedd eu barn i yfed o'r phïol, gan 
yfed a yfasant, ac a ddïengi di yn 
ddigerydd? na ddïengi; eithr tithau 
a yfi yn sicr, 

13 Canys i mì fy hun y tyngais, 
medd yr ARGLWYDD, mai yn ang- 
hyfannedd, yn warth, yn anialwch, 
ac yn felldith, y bydd Bosrah; a'i 
holl ddinasoedd yn ddiffaethwch 
tragywyddol. 

14 "Myfi a glywais chwedl oddi 
wrth yr ARGLWYDD, bod cennad 
wedi ei anfon at y cenhedloedd, 4n 
dywedyd, Ymgesglwch, a deuwch 
yn ei herbyn hi, a chyfodwch i'r 
rhyfel. 

15 O herwydd wele, myfi ath 
wnaf di yn fychan ym mysg y 
cenhedloedd, ac yn wael ym mhlith 
dynion. 

16 Dy erwindeb ath dwyllodd, 
a balchder dy galon, ti yr hon 
ydwyt yn aros ynghromlechydd 
graig, ac yn meddiannu uchel- 
er y bryn: 9er i tì Posod dy 
nyth cyn uched a'r eryr, myfi a| 


f Felly 
ad. 29. 
pen. 48, 47, 


BE Ezec, 25. 


Amosl.11, 
h Obad. 8. 


î ad. 00. 

9 Neu, 
troisant ew 
cefnau. 

k pen. 25. 
Zoe 


1 Obad, 5. 


6leb.eu |! 
digon. 


m pen. 25. 


2i, 
Obad.16. | 


n Obad. 1. 








o Obad. 4, 
P Job 39, 27. 


Damascus, Cedar, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
GOD. 


9 pen. 50. 
1RD, 


r Gen. 19. 
2 
Deut. 29. 
mr 
pen. 50. 40. 
Amos 4. 
1L 

& pen. 50. 
â4, &c. 


t pen. 12. 5. 


u Exod. 15. 
yl 


x Job 41.10. 
7 Neu, 
a'm geilw 
€ farm ? 


—————— 


wnaf i tî ddisgyn oddi yno, medd 
yr ARGLWYDD. 

17 Edom hefyd a fydd yn ang- 
hyfannedd: “pawb ar a elo heibio 
iddi a synna, ac a chwibana am 
ei holl ddïaleddau hi. 

18 rFel yn ninystr Sodom a Go- 
morrah, a'i chymmydogesau, medd 
yr ARGLWYDD; ni phreswylia neb 
yno, ac nid erys mab dyn ynddi. 

19 sWele, fel llew y daw 1 fynu 
oddi wrth *ymchwydd yr Iorddon- 
en, i drigfa y cadarn; eithr mi a 
wnaf iddo redeg yn ddisymmwth 
oddi wrthi hì: a phwy sydd wr 
dewisol, a osodwyf fi arni hi? canys 
" pwy sydd fel myfi? a phwy a esyd 
i mi amser? a phwy *" yw y bugail 
hwnnw a saif o'm blaen 1? 

20 Am hynny gwrandêwch gyng- 
hor yr ARGLWYDD, yr hwn a gym- 
merodd efe yn erbyn Edom, aì 
fwriadau a fwriadodd efe yn er- 


'|byn preswylwyr Teman: yn ddïau 


8 Heb. 
ym môr y 
gwmnmon. 
7 pen. â. 12. 
a 43. 40, 


Cylch 
600. 
EFPs.l7.l. 
a37.13. 
Amos. ». 
Zech. o, 
9 Heb. 
toddasamt, 
2 Neu, fel 
ar y môr. 


& pen. 4, 31. 
a 6.24. a 
30. 6. 


c Amos 1. â. 


Cylch 


GUO. 
â Es. 21. 12. 


y rhai lleiaf o'r praidd a'u llmsg- 
ant hwy; yn ddïau efe a wna yn 
anghyfannedd eu tírigleoedd gyd 
â hwynt. 

91 Gan lef eu cwymp hwynt y 
cryn y ddaear: llais eu gwaedd 
hwynt a glybuwyd * yn y môr coch. 

22 Wele, 7;fel eryr y daw i fynu, 
ac efe a eheda ac a leda ei aden- 
ydd dros Bosrah: yna y bydd 
calon cedyrn Edom y dydd hwnnw 
fel calon gwraig wrth esgor. 

93 <l “Am Damascus. Hamath ac 
Arpad a waradwyddwyd; o her- 
wydd hwy a glywsant chwedl 
drwg ; 9 llesmeiriasant ; 4y mae gofal 
2 ar y môr heb fedru gorphwys. 

24 Damascus a lesgaodd, ac a ym- 
drŷ i ffoi, ond dychryn a'4 goddiw- 
eddodd A4; “gwasgfa a phoenau 
ai daliodd hi fel gwraig yn esgor. 

25 Pa fodd na adewir dinas 
moliant, caer fy llawenydd? 

26 PAm hynny ei gwŷr ieuaingc 
a syrthiant yn ei heolydd, a'r holl 
ryfelwyr a ddifethir y dydd hwnnw, 
medd ARGLWYDD y lluoedd. 

97 A mi a gynneuaf “dân ym 
mnr Damascus, ac efe a ddifa lys- 
oedd Benhadad. 

28 “Am Cedar, ac am deyrn- 
asoedd Hasor, y rhaì a ddinystria 
Nebuchodonosor brenhin Babilon, 
fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Cyfodwch, ewch i fynu yn erbyn 
Cedar, ac anrheithiwch feibion y 
dwyrain. 


163 


JEREMIAH, XLIX. 


Hasor, ac Elam. 





29 Eu lluestai a'u dïadellau a|_ Cyn 
cymmerant ymaith; eu llenni, a'u JN 
holl lestri, au camelod, a gym-| _ 60. 
merant iddynt eu hunain; a hwy 
a floeddiant arnynt, Y »m«e oín 
o amgylch. 

30 «| * Ffowchi, ciliwch * ym mhell, |ss4. 
ewch yn isel i drigo, preswylwyr | ddifa. 
Hasor, medd yr ARGLWYDD: O 
herwydd Nebuchodonosor brenhin 
Babilon a gymmerodd gynghor yn 
eich erbyn chwi, ac a fwriadodd 
fwriad yn eich erbyn chwi. 

31 Cyfodwch, ac ewch i fynu 
at y genedl “oludog, yr hon sydd |“Neu, 
yn trìgo yn ddïofal, medd yr AR-| ni 
GLWYDD, heb ddorau na barrau 
iddi; wrthynt eu hunain y maent 
yn trigo. 

32 A'u camelod a fydd yn an- 
rhaith, a'u minteioedd anifeiliaid 
yn yspail, a mi a wasgaraf tu a 
phob gwynt 'y rhaì “sydd yn y pm 


conglau eithaf; a myfi a ddygaf |sHeb.a 
o bob ystlys iddi eu dinystr hwynt, | 49edau, 
medd yr ARGLWYDD. Di 

33 Hasor hefyd “fydd yn drigfa | reu 
dreigiau, ac yn anghyfannedd byth: 8 pên. 9. ILL 
ni phreswylia neb yno, ac nid| Maia. 
erys mab dyn ynddi. | 

34 Gair yr ARGLWYDD yr hwn 
a ddaeth at Jeremïah y prophwyd 
yn erbyn " Elam, yn nechreu teyrn- 
asiad Sedecïah brenhin Judah, gan 
ddywedyd, 

35 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd: Wele fi yn torri bwa 
Elam, eu cadernid pennaf hwynt. 

36 A mi a ddygaf ar Elam bed- 
war gwynt o bedwar eithaf y neí- 
oedd, a mi a'u gwasgaraf hwynt 
tu ar holl wyntoedd hyn; ac ni 
bydd cenedl at yr hon ni ddelo 
rha o gyewydraid Elam. 

37 Canys mi a ymraf ar Elam ofn 
eu gelynion, a'r rhai a geisiant en 
heinioes; a myfi a ddygaf arnynt 
aflwydd, se/ angerdd fy nigofaint, 
medd yr ARGLWYDD; a mi a an- 
fonaf y eleddyf ar eu hol, nes i 
mi eu difetha hwynt. 

38 A mi a osodaf fy nheyrn- 
gadair yn Elam, a mi a ddifethaf 
oddi yno y brenhin a'r tywysogion, 
medd yr ARGLWYDD. | 

39 $ Ond yn y dyddiau diwedd- 
af, 'myfi a ddychwelaf gaethiwed |! pen. 48. 
Elam, medd yr ARGLWYDD. ad. 6. 

PENNOD L,. 


1,9, 21, 25 Barnedigaeth Babilon. 4, 17, 99 
Ymwared Israel, 


998. 


h pen. 25. 
20. 








Barnedigaeth Babilon, 


JEREMIAH, L. 


ac ymwared Israel. 





Cyn 
CRIST 
593, 





Jeremiah. 


b Es. 46. 1. 
pen. ol. 44, 


c Ezra 3, 
2 Lu 
Ps. 126. 5, 
pen. 31. 9. 


d pen. 31. 
ol, &c. 


h His. 48, 20, 
pen. ôl, 6, 


O. 
Dat. 1S. 4. 


8 Neu, yn i 


dinystrio, 
neu, 7/u 


difuddio. 









4 Neu, 

gynnyddu 
neu, 
yn gorph- 


neu, 
yn fawr. 


îi, ned 


GAIR a lefarodd yr AR- 
GLWYDD *yn erbyn Babilon, 


ac yn erbyn gwlad y Caldeaid, 


2trwy Jeremïah y prophwyd. 

2 Mynezwch ym mysg y cenhedl- 
oedd, a chyhoeddwch, a chodwch 
arwydd; cyhoeddwch, na chelwch: 
dywedwch, Goresgynwyd Babilon, 
gwaradwyddwyd Bêl, drylliwyd 
Merodach: ei heilunod a gywil- 
yddiwyd, a'i delwau a ddrylliwyd. 

3 Canys o'r gogledd y daw cen- 
edl yn ei herbyn hi, yr hon a 
wna ei gwlad hi yn anghyfan- 
nedd, fel na byddo preswylydd 
ynddi: yn ddyn ac yn amifail y 
mudant, ac y ciliant ymaith, 

4 4 Yn y dyddiau hynny, ac yn 
yr amser hwnnw, medd yr ARn- 
GLWYDD, meibion Israel a ddeu- 
ant, hwy a meibion Judah ynghyd, 
“dan gerdded ac wylo yr ânt, ac 
y ceisiant yr ARGLWYDD eu Dyw. 

5 Hwy a ofynant y ffordd i Sïon, 
tu ag yno y bydd eu hwynebau 
hwynt: Deuwch, meddant, a glyn- 
wn wrth yr ARGLWYDD, (?'wy * gyf- 
ammod tragywyddol yr Awn nid 
anghofir. 

6 Fy mhobl a fu /e4 praidd coll- 
iedig; eu bugeiliaid a'u gyrrasant 
hwy ar gyfeiliorn, 4r. y mynydd- 
oedd y troisanb hwynt ymaith: 
aethant o fynydd i fryn, anghofias- 
ant eu gorweddfa. 

7 Pawb a'r a'u cawsant a'u difas- 
ant, “a'u gelynion a ddywedasant, 


| fNi wnaethom ni ar fai; canys 
_ |hwy a bechasant yn erbyn yr AR- 
. GLWYDD, Etrigle cyfiawnder; sef 


r ARGLWYDD, gobaith eu tadau. 

8 kCiliwch o ganol Babilon, ac 
ewch allan o wlad y Caldeaid; a 
byddwch fel bychod o flaen y 
praidd. 

9 $ O herwydd wele, myfi a gyf- 
odaf ac a ddygaf i fynn yn erbyn 
Babilon gynnulleidfa. cenhedloedd 
mawrion o dir y gogledd: a hwy a 
ymfyddinant yn ei herbyn; oddi 
yno y goresgynir hi: eu saethau 
ydd fel saethaw cadarn > cyfar- 
| wydd; ni ddychwelant yn ofer. 

l0 A Chaldea fydd yn yspail: 
pawb a'r a'i hyspeiliant hi a ddi- 
gonir, medd yr ARGLWYDD. 

ll Am i chwi fod yn llawen, am ìi 
chwi fod yn hyfryd, chwi fathrwyr 
fy etifeddiaeth, am i chwi *frasâu 
fel anner mew» glaswellt, a beichio 
fel teirw ; 








164 


]2 Eich mam a gywilyddir yn! 
ddirfawr, ar hon a'ch ymddâg a. 
waradwyddir: wele, yr olaf o'r cen- 
hedloedd yn anialwch, yn grasdir, 
ac yn ddiffaethwch. 

13 O herwydd digofaint yr ARn- 
GLWYDD nis preswylir hi, eithr hi a 
fydd i gyd yn anghyfannedd: 'pawb 
a êl heibio i Babilon a synna, ac a 
chwibana am ei holl ddïaleddau hi. 

14 Ymfyddinwch yn erbyn Babi- 
lon o amgylch; yr holl berchen 
bwâau, saethwch atti, nac arbed- 
wch saethau: oblegid hi a bechodd 
yn erbyn yr ARGLWYDD. 

15 bloeddiwch yn ei herbyn hi o 
amgylch; hi a roddes ei llaw: ei 
sylfeini hi a syrthiasant, ei muriau 
a íwriwyd ì lawr; o herwydd “ dïal 
yr ARGLWYDD yw hyn: dïelwch 
arni: fel y gwnaeth, gwnewch iddi. 

16 Torrwch ymaith yr hauwr o 
Babilon, ar hwn a ddalio * grym- 
man ar amser cynhauaf: rhag 
cleddyf y gorthrymmwr my troant 
bob un at ei bobl ei hun, ac y 
ffoant bob un i'w wlad. 

17 «4 Fel dafad ar wasgar yw Is- 
rael; llewod a'£ hymlidiasant ym- 
aith: brenhin Assyria yn gyntaf 
ai hysodd, ar Nebuchodonosor 
yma brenhin Babilon yn olaf “a'i 
dïesgyrnodd. 

18 Am hynny fel hyn y dywed 
ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel; 
Wele, myfi a ymwelaf â brenhin 
Babilon, ac âi wlad, fel yr ym- 
welais â brenhin Assyria. 

19 A mi a ddychwelaf Israel i'w 
drigfa, ac efe a bawr a; Carmel a 
Basan; ac ar fynydd Ephraim a 
Gilead y digonir ei enaid ef. 

20 Yn y dyddiau hynny, ac yn 
yr amser hwnnw, medd yr AR- 
GLWYDD, y ceisir anwiredd Israel, 
ac ni bydd ; a phechodau Judah, 
ond nis ceir hwynt: canys myfi a 
faddeuaf i'r rhai a weddillwyf. 

21 4 Dos i fynu yn erbyn gwlad 
7 Merathaim, e, yn ei herbyn hi, 
ac yn erbyn trigolion * Pecod:: an- 
rheithia dì a difroda ar eu hol 
hwynt, medd yr ARGLWYDD, â 


gwna "yn ol yr hyn oll a orchy- 5 


mynais 1 ti. 

22 Trwst rhyfel sydd yn y wlad, 
a dinystr mawr. 

23 Pa fodd y drylliwyd ac y tor- 


rwyd “gordd yr holl ddaear! pa * 


fodd yr aeth Babilon yn ddiffaeth- 
wch ym mysg y cenhedloedd ! 


Cyn 
CRIST 
505, 





i pen, 49, 
17. 


k pen. 5l, 6, 
ll. 


ì Ps. 137. 8 
Dat, 18. 6. 


m Es. 13. 14, 
pon. ôl, 9, 


6 Neu, a 
ddrylliodd 
ei hesgyrn, 


Neu, 


7 
y gwrth- 
ryfelwyr. 


8 Neu, 
y gofwy. 


open. ôl, | 


Dinystr 


Cyn 
CRIST 
595. 





9 Neu, npen- 
lyrrwch 


wch, 


P pen. 51, 
10, 11, 


8 ad, 15, 


r pen. 49, 26, 


2 Heb. 
falchder. 


Neu, 
dewiniaid, 
neu, atleg- 
ion pen- 
naf. IIcb, 
barrau, 





24 Myfi a osodais fagl i ti, a thi- 
thau Babilon a ddaliwyd, a heb 
wybod i ti: ti a gafwyd ac a ddal- 
iwyd, o herwydd i ti ymryson yn 
erbyn yr ARGLWYDD, 

25 Yr ARGLWYDD a agorodd ei 
drysor, ac a ddug allan arfau ei ddig- 
ofaint: canys gwaith ARGLWYDD 
Dpuw y lluoedd yw hyn y'ngwlad 
y Caldeaid. 

26 Deuwch yn ei herbyn o'r cwrr 
eithaf, agorwch ei hysguboriau hi; 
” dyrnwch hi fel pentwr ŷd, a llwyr 


neu, sethr-| ddinystriwch hi: na fydded gwedd- 


ill o honi. 

97 Lleddwch ei holl fustych hi; 
disgynant i'r lladdfa: gwae hwynt! 
canys eu dydd a ddaeth, ac amser 
eu hymweliad. 

28 Llef y rhai a ffoant ac a ddi- 


angant o wlad Babilon, Pi ddangos 


yn Sion ddïal yr ARGLWYDD ein 
Duw ni, dïal ei deml ef. 

29 Gelwch y saethyddion ynghyd 
yn erbyn Babilon; y perchen bwïiau 
oll, gwersyllwch i'w herbyn hi o am- 
gylch; na chafed neb ddïangc o 
honi: 4“telwch iddi yn ol ei gweith- 
red; ac yn ol yr hyn oll a wnaeth 
hi, gwnewch iddi: o herwydd hi 
a fu falch yn erbyn yr ARGLWYDD, 
yn erbyn Sanct Israel. 

30 'Am hynny ei gwŷr ieuaingc 
a syrthiant yn ei heolydd hi; ai 
holl ryfelwyr a ddifethir y dydd 
hwnnw, medd yr ARGLWYDD. 

31 Wele fi yn dy erbyn di, O *falch, 
medd ARGLWYDD DDUW y lluoedd: 
o herwydd dy ddydd a ddaeth, yr 
amser yr ymwelwyf â thi. 

32 A'r balch a dramgwydda ac 
a syrth, ac ni bydd ai cyfodo: 
a mi a gynneuaf dân yn ei ddin- 
asoedd, ac efe a ddifa ei holl am- 
gylchoedd ef. 

33 «I Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd; Meibion Israel a meib- 
ion Judah a orthrymmwyd ynghyd; 
a phawb ar a'u caethiwodd hwynt 
au daliasant yn dŷn, ac a wrthod- 
asant eu gollwng hwy ymaith. 

34 Eu Gwaredwr sydd gryf; AR- 
GLWYDD y lluoedd yw ei enw; efe 
a lwyr-ddadleu eu dadl hwynt, i 
beri llonydd i'r wlad, ac aflonydd- 
wch i breswylwyr Babilon. 

35 4 Cleddyf sydd ar y Calde- 
aid, medd yr ARGLWYDD, ac ar 
drigolion Babilon, ac ar ei thy- 
wysogion, ac ar ei doethion. 

36 Cleddyf sydd ar y *celwyddog; 


JEREMIAH, L. 





Babilon. 


a hwy a ynfydant: cleddyf sydd ar| _ Cn 
ei chedyrn ; a hwy a ddychrynant. aU 


37 Cleddyf sydd ar ei meirch, ac 
ar ei cherbydau, ac ar yr holl * werin 
sydd, yn ei chanol hi; a *hwy a fydd- 
ant fel gwragedd: cleddyf sydd ar 
ei thrysorau; a hwy a yspeilir. 

38 “Sychder sydd ar ei dyfroedd 
hi; a hwy a sychant: o herwydd 
gwlad delwau cerfiedig yw hi, ac 
mewn eilunod y maent yn ynfydu. 

39 Am hynny “anifeiliaid gwyllt- 
ion yr anialwch, a chathod, a ar- 
hosant 470, a chywion yr estrys a 
drigant ynddi: ac ni phreswylir hi 
mwyach byth; ac nis cyfanneddir 
hi o genhedlaeth i genhedlaeth. 

40 7 Fel yr ymchwelodd Duw So- 
dom a Gomorrah, ai chymmydog- 
esau, medd yr ARGLWYDD; felly 
ni phreswylia neb yno, ac nì erys ; 
mab dyn ynddi. | 

41 “Wele, pobl a ddaw o'r gogledd, |“ pen. 6.22. | 
a chenedl fawr, a brenhinoedd law- 
er a godir o eithafoedd y ddaear. 

42 Y bwa a'r waywffon a ddaliant; 
creulawn ydynt, ac ni thosturiant: 
aeu llef fel môr a rua, ac ar feirch 
y marchogant yn daclus i'th erbyn 
dì, merch Babilon, fel gwr i ryfel. 

43 Brenhin Babilon a glywodd 
sôn am danynt, ai ddwylaw ef a | 
lesgasant: Pgwasgfa a'i daliodd ef, bpen.49.24.] 
a gwewyr fel gwraig wrth esgor. 

44 “Wele, fel llew y daw i fynu cpmn2.19,|, 
oddi wrth ymchwydd yr Iorddonen! | 
i drigfa y cadarn: eithr mi a wnaf 
iddo ef redeg yn ddisymmwth oddi 
wrthi hi: a phwy sydd wr dewisol 
a osodwyf fi arni hi? canys pwy 
sydd fel myfi? a “phwy a esyd i |«Job4110. 
mi yr amser? a phwy yw y bugail 
hwnnw a saif o'm blaen 11 

45 Am hynny gwrandêwch chwi 
gynghor yr ARGLWYDD, yr hwn 
a gymmerodd efe yn erbyn Babi- 
lon, a'i fwriadau a fwriadodd efe 
yn erbyn gwlad y Caldeaid: yn 
ddïau y rhai lleiaf o'r praidd a'u 
llusgant hwy; yn ddïau efe a wna 
yn anghyfannedd ew trigleoedd gyd 
â hwynt. 

46 Gan drwst goresgyniad Babi- 
lon y cynhyrfa y ddaear, ac y clywir 
y waedd ym mysg y cenhedloedd. 


PENNOD Ll. i 


1 Tost farnedigaeth Duw yn erbyn Babilon, er 
mwyn dial am Israel. 09 Jeremiah yn 
rhoddi Uyfr y brophwydoliaeth at Seraìah, 

i'w fwrw â Euphrates, a hynny â arwydd- 
occâu y soddai Babilon dros byth. 


s pen, 25. 
«0, 24. 
t Nab. 3, 13, 


u pen. ôl. 
32, 36. i 


x Is. 13.22. |' 
n.4, 14, 
pen. 5l, 37, 
Dat.ls,2. | 


y Gen. 19, 
£5 


Un 
Es. 13. 12. ; 
pen. 49, 13, |. 





a Us. 5. 30. : 








765 


Barnedigaethau Duw 


Cyn EL hyn y dywed yr ARGLWYDD, 
— Wele, myfi a godaf wynt din- 


——— |[ystriol yn erbyn Babilon, ac yn er-. 


?Heb. . | byn y rhai sydd yn trigo “ynghanol 
"9:49" | y rhai a godant yn fy erbyn ì; 

2 A mi a anfonaf i Babilon *nith- 
wyr, a hwy ai nithiant hi, ac a 
waghânt ei thir hi; o herwydd 
hwy a fyddant yn ei herbyn hi o 
amgylch ar ddydd blinder. 

3 Yn erbyn yr Awn a annelo, 
anneled y saethydd ei fwa, ac yn 
erbyn yr hwn sydd yn ymddyrch- 
afu yn ei lurig; nac arbedwch ei 
gwŷr ieuaingc, difrodwch ei holl 
lu hi. 

4 Felly y rhai lladdedig a syrth- 
iant y'ngwlad y Caldeaid, a rhat 
a. drywanwyd P yn ei heolydd hi. 

5 Canys Israel ni adawyd, na Ju- 
dah, gan ei DDUW, gan ARGLWYDD 
y lluoedd: er bod eu gwlad hwynt 
yn llawn o gamwedd yn erbyn 
Sanct yr Israel. 


a pen. 16. 7. 


b pen. 49.26. 


cpen.50.8.| 6 “Ffowch o ganol Babilon, ac 
' |achubwch bawb ei enaid ei hun: 
na adêwch eich difetha yn ei han- 
âpen,50. | wiredd hi: oblegid “amser dïal gw 
9528.  |hwn i'r ARGLWYDD; efe a dâl y 
pwyth iddi hi. 
eDatn.s.| 7 “Phïol aur oedd Babilon yn 
"'^^ llaw yr ARGLWYDD, yn meddwi 
pob gwlad: yr holl genhedloedd 
a yfasant o'i gwin hi; am hynny 
y cenhedloedd a ynfydasant. 
're29. | 8 Yn ddisymmwth “y syrthiodd 
ais.2. | Babilon, ac y drylliwyd hi: udwch 
£pen.46.1l. | drosti, soymmerwch drïagl i'w dolur 
hi, i edrych a iachâ hi. 
9 Nyni a iachasom Babilon, ond 
nid aeth hi yn iach: gadêwch hi, 
tEs12M4.| ac Pawn bawb i'w wlad: canys ei 
P79^^ |barn a gyrhaedd i'r nefoedd, ac a 
ddyrchafwyd hyd yr wybrau. 
10 Yr ARGLWYDD a ddug allan ein 
ipen.50. 2s.| cyfiawnder ni: deuwch, a ithraeth- 
wn yn Sïon waith yr ARGLWYDD 
ein Duw. 
kpen.46.4.| 11 E*Gloywch y saethau; cesgl- 
UG [wch y tariannau: yr ARGLWYDD 
wr. |e gyfododd yspryd brenhinoedd 
Media: oblegid y mae eì fwriad 
ef yn erbyn Babilon, i'w dinystrio 
mn pen. 20 hi; canys “ dïal yr ARGLWYDD tw 


hyn, dïal ei deml ef. 

12 "Dyrchefwch faner ar furiau 
Babilon; cadarnhêwch y wyliad- 
wriaeth; gosodwch i fynu y gwyl- 
wyr; darperwch y cynllwynwyr: 
canys yr ARGLWYDD a fwriad- 
odd, ac efe a wnaeth hefyd yr 


496 


nu Nah.2,1. 
ao.ld, 


JEREMIAH, LI 


yn erbyn Babilon, 


hyn a lefarodd Cyn 
Babilon. na 
13 Tydi, yr hon ydwyt yn aros ar| —— 
ddyfroedd lawer, Mn SN, ib drysor- 
au, dy ddiwedd di a ddaeth, sef 
mesur dy gybydd-dod. 
14 9 ARGLWYDD y lluoedd a dyng- | Amos6.8. 


odd *iddo ei hun, gan ddywedyd, 


yn erbyn trigolion ì 





4 Heb. 
i 


Dïau y'th lanwaf â dynion megis â | alun. 
lindys; a hwy a ganant floddest |5Neu, ddar- 
i'th erbyn. rd 
15 PEfe a wnaeth y ddaear trwy |PGeni, 
ei nerth, «c a sicrhaodd y byd| pen.10.12, 
trwy ei ddoethineb, ac 1a daenodd |«yobo.s 
y nefoedd trwy ei ddeall. 
16 Pan roddo efe et lef, y mae 
8$twrf dyfroedd yn y nefoedd, ac |6Neu, 


Ty mae efe yn codi y niwloedd o r Pe 195.1. 
eithaf y ddaear: ac efe sydd yn 
gwneuthur y mellt gyd â'r gwlaw, 
ac yn dwyn y gwynt allan o'i 
drysorau. 

17 Ynfyd yw pob dyn o wybod- 
aeth; gwaradwyddwyd pob todd- 
ydd gan y ddelw gerfiedig: canys 
celwyddog yw eì ddelw dawdd, ac 
nid oes chwythad ynddynt. 

18 Oferedd ydynt, gwaith cyfeil- 
iorni: yn amser eu hymweliad y 
difethir hwynt. 

19 Nid fel y rhai hyn, eithr Llun- 
iwr y cwbl oll, yw rhan Jacob; ac 
Israel yw gwïalen ei etifeddiaeth 
ef: ARGLWYDD y lluoedd gyw ei 
enw ef. | 

20 *'Ti wyt forthwyl i mi, ac arfau |* Ee 10.5, 
rhyfel: canys â thi y drylliaf y | pen.50.23. 
cenhedloedd, ac â thi y dinystriaf 
deyrnasoedd ; 

21 A thi hefyd y gwasgaraf y 
march ar marchwr; ac â thi y 
drylliaf y cerbyd a'i farchog ; 

22 A thi y-drylliaf fi wr a gwraig ; 
ac â thi y drylliaf hen ac ieuangc; 
ac â thi y drylliaf y gwr ieuangc 
a'r forwyn ; 

23 A thi hefyd y drylliaf fi y 
bugail ai braidd; ac â thi y dryll- 


FR 
— 
BR 
[£to! 
| HI I III gaa gauas” III II EI III Im 9 I I I FEIFOD IF IH CF HI I EI EI I IH Cm y FE I EI RY I dI I I I I GY gr ed dd GY y EL FY 4 uu TIP I — __ — a——_—Y— un ——————— i 


iaf yr arddwr ai iau ychain; ac 


â iíhi y drylliaf y tywysogion ar 
pennaethiaid. 

294 A mi a dalaf i Babilon, ac i 
holl breswylwyr Caldea, eu holl 
ddrwg a wnaethant yn Sïon, yn eich 
golwg chwi, medd yr ARGLWYDD. 

25 Wele fi i'th erbyn di, O fynydd 
dinystriol, yr hwn wyt yn dinystrio 
yr holl ddaear, medd yr ARGLWYDD; 
a myfi a estynaf fy llaw arnat, ac 
ath dreiglaf di i lawr o'r creigiau, 
ac a'th wnaf di yn fynydd llosg. 


| — 


er mwyn dïal am Israel. 


Cyn 
CRIST fí: 
502. c 





t Es, 19, 16. 
pen, 50. ô7, 


u pen. 50.28. 


x Es. 21. 10. 
T Neu, yr 
aniser y 
d yrna efe 
hi. 


8 Heb. Fy 
nhrais îi. 


9 Neu, 
gweddill. 
7 pen. 00, 28. 


s Es. 13, 22. 
pen. 50. 39, 








96 Ac ni chymmerant o honot 
aen congl, na sylfaen; ona diff- 
aethwch tragywyddol a fyddi di, 
medd yr ARGLWYDD. 

27 Dyrchefwch faner yn y tir; 
lleisiwch udgorn ym mysg y cen- 
hedloedd ; darperwch y cenhedloedd 
yn ei herbyn hi; gelwch ynghyd 
deyrnasoedd Ararat, Minni, ac As- 
chenaz, yn ei herbyn hi; gosodwch 
dywysog yn ei herbyn hi ; gwnewch 
i feirch ddyfod i fynu cyn amled 
a'r lindys blewog. 

28 Darperwch y cenhedloedd yn 
ei herbyn hi, gyd â brenhinoedd 
Media, oi thywysogion, ai holl 
bennaethiaid, a holl wlad ei lyw- 
odraeth ef. 

29 Y ddaear hefyd a gryna ac 
a ofidia; oblegid fe gyflawnir bwr- 
iadau yr ARGLWYDD yn erbyn 
Babilon, i wneuthur gwlad Babilon 
yn anghyfannedd heb drigiannol 
ynddi. 

30 Cedyrn Babilon a beidiasant 
âg ymladd, dc y maent hwy yn 
aros o fewn ew hamddiffynfeydd : 
pallodd eu nerth hwynt; *aethant 
yn wrageddos: ei hanneddau hi a 
losgwyd, a'i barrau a dorrwyd. 

31 Rhedegwr a red i gyfarfod â 
rhedegwr, a chennad i gyfarfod â 
chennad, i fynegi i frenhin Babilon 
oresgyn ei ddinas ef o'e chwrr, 

32 Ac ennill "y rhydau, a_ llosgi 
o honynt y cyrs â thân, a synnu 
ar y rhyfelwyr. | 

33 Canys fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd, Duw Jsraecl; 
Merch Babilon *sydd fel llawr- 
dyrnu; “amser ei dyrnu hi a ddaeth: 
ac ar fyrder y daw amser cynhauaf 
iddi. 

34 Nebuchodonosor brenhin Babi- 
lon a'm hysodd, ac am hysigodd 
i; efe a'm gwnaeth fel llestr gwag ; 
efe am llyngcodd fel draig, ac a 
lanwodd ei fol o'm danteithion; efe 
a'm bwriodd i allan. 

35 9Y cam a wnaed i mi ac i'm 
9 cnawd, & ddelo ar Babilon, medd 
preswylferch Sïon; a'm gwaed i ar 
drigolion Caldea, medd Jerusalem. 

36 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD; Wele, myfi a ddadleuaf 
dy ddadl di, ac a ddïalaf drosot 
ti; a 7mi a ddyhysbyddaf ei môr 
hi, ac a sychaf ei ffynhonnau hi. 

37 A bydd Babilon yn garneddau, 
Zyn drigfa dreigiau, yn syndra, ac 
yn chwibaniad, heb breswylydd. 


151 


JEREMIAH, LI. 


38 Cyd-ruant fel llewod; Z bloedd- 
iant fel cenawon llewod. 

39 Yn eu gwres hwynt y gosodaf 
wleddoedd iddynt, a “mi a'u medd- 
waf hwynt, fel y llawenychont, ac 
y cysgont hîn dragywyddol, ac na 
ddeffrônt, medd yr ARGLWYDD. 

40 Myfi a'u dygaf hwynt i waered 
fel ŵyn i'r lladdfa, fel hyrddod a 
bychod. 

4l Pa fodd y goreszynwyd P5Se- 
sach! pa fodd yr ennillwyd gogon- 
iant yr holl ddaear! pa fodd yr 
aeth Babilon yn syndod ym mysg 
y cenhedloedd ! 

42 Y môr a ddaeth i fynu ar 
Babilon: hi a orchuddiwyd âg 
amlder ei donnau ef. 

43 Fi dinasoedd hi a aethant yn 
anghyfannedd, yn grasdir, ac yn 
ddiffaethwch; gwlad ni thrig un 
gwr ynddi, ac ni thramwya mab 
dyn trwyddi, 

44 A mi a ymwelaf â Bêl yn 
Babilon, a mi a dynnaf o'i safn ef 
yr hyn a lyngcodd; a'r cenhedl- 
oedd ni ddylifanb atto mwyach; 
ïe, mur Babilon a syrth. 

45 “Deuwch allan o'i chanol, O fy 
mhobl, ac achubwch bob un ei enaid 
rhag llid digofaint yr ARGLWYDD, 

46 A rliag llwfrhâu eich calonnau, 
ac ofni rhag y chwedl a glywir yn 
y wlad: ar mail flwyddyn y daw 
chwedl newydd, ac ar ol hynny 
chwedl newydd y flwyddyn arall; 
a thrais yn y wlad, llywodraethwr 
yn erbyn llywodraethwr. 

47 Am hynny wele y dyddiau yn 
dyfod yr ymwelwyf â delwau Dabi- 
lon; a'i holl wlad hi a waradwydd- 
ir, ai holl rai lladdedig hi a syrth- 
iant yn ei chanol. 

48 Yna y “nefoedd a'r ddaear, a'r 
hyn oll sydd ynddynt, a ganant o 
herwydd Babilon: oblegid o'r go- 
gledd y daw yr anrheithwyr atti, 
medd yr ARGLWYDD. 

49 *Fel y gwnaeth Babilon i'r 
rhai lladdedig o Israel syrthio, felly 
yn Babilon y syrth lladdedigion yr 
holl * ddaear. 

50 Y rhai a ddïangasoch gan y 
cleddyf, ewch ymaith ; na sefwch : 
cofiwch yr ARGLWYDD O bell a 
deued Jerusalem yn eich côf chwi. 

5l Gwaradwyddwyd ni, am i ni 
glywed cabledd: gwarth a orchudd- 
iodd ein hwynebau; canys daeth 
estroniaid i gyssegroedd tŷ yr AR- 
GLWYDD. 





Oospedigaeth Babilon. 


Cyn 
CRI1S 
905. 

2 Neu, ym- 
ysgydw- 
anl. 

8 a, 57, 





b pen. 25,26. 


en, 50. 8. 
at. 18. 4, 


d Es, 44. 23. 
a 49, 13, 
Dat. 18, 20, 


3 No, 
Baubilcn 
sydd î 
syrthio, 
chui ladd- 


4 Neu, 
wlad. 


Cospedigacih Babilon. 


Cyn 
CRIST 
595. 





e Obad. 4, 


f ad. 9, 


5 Neu, 
ddynoethi 
ydy-. 
noethir. 

6 Neu, 
mwriau 
Babilon 
lydan. 

& Hab. 2.13. 


7 ym mhlaid 
Sedecïah. 


8 Neu, 
dywysog 
Menuchah, 
neu, ben- 
ystafell- 
ydd. 


9 Hob. 


52 Am hynny welc y dyddiau yn 
dyfod, medd yr ARGLWYDD, pan 
ymwelwyf fi âi delwau hi; a thrwy 
ei holl wlad hi yr archolledig a 
riddfan. 

53 “Er i Babilon ddyrchafu i'r 
nefoedd, ac er iddi gadarnhâu ei 
hamddiffynfa yn uchel; etâto an- 
rheithwyr a ddaw atti oddi wrthyf 
fi, medd yr ARGLWYDD. 

54 Sain gwaedd a glywir o Ba- 
bilon, a dinystr mawr o wlad y 
Caldeaid. 

55 O herwydd yr ARGLWYDD 4a 
anrheithiodd Babilon, ac a_ ddin- 
ystriodd y mawr-air allan o honi 
hi, er rhuo oi thonnau fel dyfr- 
oedd lawer, a rhoddi twrf eu llef 
hwynt, 

56 Canys yr anrheithiwr a ddaeth 
yn ei herbyn hi, sef yn erbyn Babi- 
lon, a'i chedyrn hi a ddaliwyd; eu 
|bwa a dorrwyd: canys ARGLWYDD 
DDUW y gwobr a obrwya yn sicr. 

57 A fmyfi a feddwaf ei thy- 
wysogion hi, a'ì doethion, ei phen- 
naethiaid, a'i swyddogion, a'i ched- 
yrn: a hwy a gysgant hn dragy- 
wyddol, ac ni ddeffroant, medd y 
Brenhin, enw yr hwn y ARGLWYDD 
y lluoedd. 

58 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd ; Gan *ddryllio y dryllir 
Sllydain furiau Babilon, a'i huchel 
byrth a losgir â thân; “ar bobl 
a ymboenant mewn oferedd, a'r 
cenhedloedd mewn tân, a hwy a 
ddiffygiant. 

59 4] Y gair yr hwn a orchymyn- 
odd Jeremïah y prophwyd i Seraiah 
mab Nerïah, mab Maaseiah, pan 
oedd efe yn myned "gyd â Sede- 
cïah brenhin Judah i Babilon, yn 
y bedwaredd flwyddyn o'ì deyrnas- 
iad ef. A Seraiah oedd *dywysog 
llonydd. 

60 Felly Jeremïah a ysgrifenodd 
yr holl aflwydd oedd ar ddyfod yn 
erbyn Babilon, mewn un llyfr; sef 
yr holl eiriau a ysgrifenwyd yn er- 
byn Babilon. 

6l A Jeremïah a ddywedodd wrth 
Seraiah, Pan ddelych i Babilon, a 
gweled, a darllen yr holl eiriau hyn; 
62 Yna dywed, O ARGLWYDD, tì 
a leferaist yn erbyn y lle hwn, am 
eì ddinystrio, fel na byddai ynddo 
breswylydd, na dyn nac anifail, 
eithr ei fod yn "anghyfannedd tra- 


cedar | gywyddol. 


63 A phan ddarfyddo i ti ddarllen 


758 


JEREMIAH, LII. 


y llyfr hwn, rhwym "faen wrtho, 
a bwrw efi ganol Euphrates: 

64 A dywed, Fel hyn y soddir 
Babilon, ac ni chyfyd hi, gan y 
drwg a ddygaf fi arni: a hwy a 
ddiffygiant. Hyd hyn jy mae geir- 
iau Jeremïah. 


PENNOD LIL 


1 Sedecïah yn gwrthryfela. 4& Amgylchynu Je- 
rusalem, a'ê gorchfygu. 8 Lladd meibion 
Sedeciah, a thynnu eî lygaid yntau. 12 Ne- 
buzaradan ym llosg ac yn anrheithio y 
ddinas; 24 yn dwyn caelhion ymaith. ôl 
Efil-merodach yn dyrchafu Jehoiacin, 


AB *un mlwydd ar hugain 

oedd, Sedecïah pan “ddechreu- 
odd efe deyrnasu; ac un mlynedd 
ar ddeg y teyrnasodd efe yn Jeru- 
salem: ac enw ei fam ef oedd Ha- 
muteol, merch Jeremïah o Libnah. 

2 Ac efe a wnaeth yr Ayn oedd 
ddrwg yngolwg yr ARGLWYDD, 
yn ol yr hyn oll a wnaethai Je- 
hoiacim. 

3 O herwydd gam ddigofaint yr 
ARGLWYDD y bu, yn Jerusalem ac yn 
Judah, hyd oni fwriodd efe hwynt 
allan o'i olwg, wrthryfela o Sede- 
cïah yn erbyn brenhin babilon. 

4 | Ac yn Py nawfed flwyddyn o'i 
deyrnasiad ef, yn y degfed mis, ar 
y degfed dydd o'r mis, y daeth Ne- 
buchodonosor brenhin Babilon, efe 
ai holl lu, yn erbyn Jerusalem, 
ac a wersyllasant yn ei herbyn hi, 
ac a adeiladasant gyferbyn â hi 
amddiffynfa o amgylch ogylch. 

5 Felly y ddinas a fu y ngwarchae 
hyd yr unfed flwyddyn ar ddeg i'r 
brenhin Sedecïah. 

6 Yn y pedwerydd mis, yn y naw- 
fed dydd o'r mis, y newyn a drym- 
haodd yn y ddinas, fel nad oedd 
bara i bobl y wlad. | 


Gwrthryfel Sedectiah. 


Cyn 
CRIST 
595. 





h Edrych 
Dat. 18, 21. 


b 2 Bren, 


25. 
pen, 39, 1, 


998. 


7 Yna y torrwyd y ddinas; a'r holl|. 


ryfelwyr a ffoisant, ac a aethant 
allan o'r ddinas lìw nos, ar hyd 
ffordd y porth rhwng y ddau fur, 
yr hwn oedd wrth ardd y brenhin, 
(ar Caldeaid oedd wrth y ddinas 
o amgylch,) a hwy a aethant ar 
hyd ffordd y rhos. 

8 Ond llu y Caldeaid a ymlid- 
iasant ar ol y brenhin, ac a oddiw- 
eddasant Sedecïah yn rhosydd Je- 
richo, a'i holl lu ef a wasgarwyd 
oddi wrtho. 

9 Yna hwy a ddaliasant y bren- 
hin, ac ai dygasant ef at frenhin 
Babilon i Riblah y'ngwlad Hamath; 
ac efe a roddodd farn arno ef. 

10 A brenhin Babilon a laddodd 


eLISlelulpl2,5Ï5ŴÏ5ÏŴ_Ŵ5ÊŴ_ÊÂŴÊŴÂŴ_ŴWwW_ww—w^_Www^Î^ 


| 
Amnrheithio Jerusalem, JEREMIAH, LII. 


Cyn 
CRIST 
. OS8. 





3 IIeb. 
ddallodd, 


4 Neu, 
Uyffetheir- 
iau. 


c Edrych 
ad. 2), 


feibion Sedecïah y ngŵydd ei lygaid 
ef: efe a laddodd hefyd holl dywys- 
ogion Judah yn Riblah. 

11 Yna efe a *dynnodd lygaid 
Sedecïah, ac ai rhwymodd ef â 
4chadwyni: a brenhin Babilon a 
harweiniodd ef i Babilon, ac a'i 
yhoddodd ef mewn carchardy hyd 
ddydd ei farwolaeth. 

12 Y Ac yn y pummed mis, ar y 
degfed dydd or mis, “hon oedd 
y bedwaredd flwyddyn ar bym- 


|theg i'r brenhin Nebuchodonosor 


d pen. 217. 19. 
e Edrych 


1 Bren.7. 
15, 23,27, 
50, 


BE. 21 da: 


&] Bren, 7. 
47 


6 Heb. 
ar eu pres 
hwy yr holl 
lesiri hyn. 
h ] Bren, 7. 


16. 
2 Bren. 25. 
17, 
2 Chron. 2. 
15. 





brenhin Babilon, y daeth Nebuzar- 
adan *pennaeth y milwyr, yr Awn 


y|a, safai ger bron brenhin Babilon, 


i Jerusalem ; 

13 Ac efe a losgodd dŷ yr AR- 
GLWYDD, a thŷ y brenhin; a holl 
dai Jerusalem, a phob tŷ mawr, a 
losgodd efe â thân. 

14 A holl lu y Caldeaid y rhai 
oedd gyd â phennaeth y milwyr, a 
ddrylliasant holl furiau Jerusalem 
o amgylch. 

15 Yna Nebuzaradan pennaeth 
y milwyr a gaethgludodd 7a or 
bobl wael, a'r gweddill o'r bobl a 
adawsid yn y ddinas, ar ffoadur- 
iaid a giliasent at frenhin Babilon, 
a'r gweddill o'r bobl. 

16 Ond Nebuzaradan pennaeth 
y milwyr a adawodd ra«ê o dlod- 
ion y wlad yn winllanwyr ac yn 
arddwyr. 

17 *A'r Caldeaid a ddrylliasant 
*y colofnau pres y rhaì oedd yn 
nhŷ yr ARGLWYDD, a'r ystolion, a'r 
môr pres yr hwn oedd yn nhŷ yr 
ARGLWYDD; a hwy a ddygasant 
eu holl bres hwynt i Babilon. 

18 A hwy a ddygasant ymaith fy 
crochanau, a'r rhawiau, ar psal- 
(ringau, a'r cawgiau, a'r thusserau, 
a'r holl lestri pres, y rhai yr oeddid 
yn gwasanaethu â hwynt. 

19 A'r phïolau, ar pedyll tân, a'r 
cawgiau, a'r crochanau, a'r can- 
hwyllbrennau, a'r thusserau, ar 
cwppanau, y rhai oedd o aur ym 
aur, a'r rhaì oedd o arian 47 arian, 
a gymmerodd pennaeth y milwyr 
ymaith. 

20 Y ddwy golofn, un môr, a deu- 
ddeg o ychain pres, y rhai ocdd 
dan yr ystolion, y rhai a wnaethai 
y brenhin Solomon, yn nhŷ yr AR- 
GLWYDD: “nid oedd pwys *ar bres 
yr holl lestri hyn. 

21 Ac am "y colofnau, deunaw 


cufydd oedd uchder un golofn, 


7n llinyn o ddeuddeg cufydd oedd 
yn ei hamgylchu: ai thewder yn 
bedair modfedd; ac yn gau yr 
ocdd. 

22 A chnap pres oedd ami, a 
phîm cnfydd oedd uchder un cnap; 
a rhwydwaith a phomgranadau ar 
y cnap o amgylch, yn bres i gyd: 
ac fel hyn yr oedd yr ail golofn 
a'4 phomgranadau. 

23 A'r pomgranadau oeddynt, onid 
pedwar, cant ar ystlys: 'yr holl 
bomgranadau ar y rhwydwaith o 
amgylch oedd gant. 

24 A “phennaeth y milwyr a 
gymmerodd Seraiah yr arch-offeir- 
iad, a. Sephanïah yr ail offeiriad, 
a'r tri oedd yn cadw y * drws. 

25 Ac efe a gymmerodd o'r ddinas 
ystafellydd, yr hwn oedd swydd- 
oz ar y rhyfelwyr; a seithwyr 9o 
weision pennaf y brenhin, y rhai 
a gafwyd yn y ddinas; *a phen- 
ysgrifenydd y ilu, yr hwn a fydd- 
ai yn byddino pobl y wlad; a thri 
ugeinwr o bobl y wlad, y rhai a 
gafwyd y'nghanol y ddinas. 

26 A Nebuzaradan pennaeth y 
milwyr a. gymmerodd y rhai hyn, 
ac a aeth â hwynt i Riblah, at 
frenhin Babilon. 

27 A brenhin Babilon a'u taraw- 
odd hwynt, ac a'u lladdodd hwynt 
yn Riblah, yngwlad Hamath. Fel 
hyn y caethgludwyd Judah o'i wlad 
ei hun. 

298 Dyma y bobl a gaethglud- 
odd Nebuchodonosor yn 'y seithfed 


flwyddyn, “tair mil a thrì ar hugain | 12 


o Iuddewon. 


29 Yn y ddeunawfed fiwyddyn i FE 


Nebuchodonosor efe a gaethglud- 
odd o Jerusalem wyth gant a deu- 
ddeg ar hugain o * ddynion. 

30 Yn Py drydedd flwyddyn ar 
hugain i Nebuchodonosor, Nebu- 
zaradan pennaeth y milwyr a gaeth- 
gludodd saith gant a phump a 
deugain o Iuddewon : yr holl ddyn- 
ion hyn oedd bedair mil a chwe 
chant. 

31 4 "Ac yn y ddwyfed flwyddyn 
ar bymtheg ar hugain wedi caeth- 
gludo Jehoiacin brenhin Judah, 
yn y deuddegfed mis, ar y pum- 
med dydd ar hugain o'r mis, Eíil- 
merodach brenhin Babilon, yn y 
flwyddyn gyntaf 91 deyrnasiad, ? a 
ddyrchafodd ben, Jehoiacin bren- 
hin Judah, ac a'i dug ef allan o'r 
carchardy, 


a chaethiwo y bobl. 





Cyn 
CRIST 
68. 


7 Heb. 
ac edau. 





i Edrych 
1 Bren. 7. 


8 Heb. 
rhiniog. 


9 Heb. o'r 
rhai oedd 
yn gweled 
wyneb y 
brenhin. 

U Nona 
ysgrifen 
Md en- 
naeth y llu. 


562. 
o 2 bren, 
20. 2i « 


P Gon. 40, 
13, 20, 


o herwydd, eî phechodau. 





Gofidus gyflwr Jerusalem 








odd âg e 
bethau W 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
6Ss. 


a Jer, 13,17. 


2 IIeb. 
chwerw. 

e Deut. 28, 
42 


O n 


f Jer. 52. 28. 


3 Neu, 
bethau 
dymunol. 


32 Ac a *ddywedodd yn dêg wrtho, 
ac a osododd ei frenhin-faingc ef 


| uwch law gorsedd-feingciau y bren- 


hinoedd, y rhai oedd gyd âg ef yn 
Babilon. 

33 Ac efe a newidiodd ei garchar- 
wisg ef: ac efe a fwyttaodd fara 


GALARNAD 


PENNOD I. 


1 Gofidus gyflwr Jerusalem o herwydd eî phech- 
odau, 12 a hiihau yn cwyno rhag ei gofid, 
18 ac yn cyfaddef bod barnedigaeihau Duw 


yn gyfiawn. 
p^ fodd y mae y ddinas aml e 
phobl yn eistedd ei hunan! pa 
Jodd y mae y lïosog ym mhlith y 
cenhedloedd megis yn weddw! pa 
Jfodd y mae tywysoges y taleithiau 
dan deyrnged! 
2 Y mae hi *yn wylo yn hidl 
bliw nos, ac y mae ei dagrau ar 


, |ei gruddiau, “heb »eb 4o'i holl gar- 
a iadau yn ei chysuro: ei holl gyf- 


eillion a fuant anghywir iddi, ac 
a aethant yn elynion iddi. 

3 Judah a fudodd ymaith gan 
ílinder, a chan faint caethiwed; y 
mae hi yn aros ym mysg y cen- 
hedloedd, heb gael gorphwysdra: 
ei holl erlidwyr a'i goddiweddasant 
hi mewn lleoedd cyfyng. 

4 Y mae ffyrdd Sïon yn galaru, o 
eisieu rhai yn dyfod i'r wyl arben- 
nig: ei holl byrth hi sydd anghyf- 
annedd, ei hoffeiriaid yn ucheneidio, 
ei morwynion yn ofidus, a hithau 
yn “flin arni. 

5 Ei gwrthwynebwyr * ydynt ben- 
naf, y mae ei gelynion yn ffynnu: 
canys yr ARGLWYDD ai gofidiodd 
hi am amlder ei chamweddau: ei 
íphlant a aethant i gaethiwed o 
flaen y gelyn. 

6 A holl harddwch merch Sïon a 
ymadawodd â hi; y mae ei thy- 
wysogion hi fel hyddod heb gael 
porfa, ac yn myned yn ddinerth 
o flaen yr ymlidiwr. 

7 Y mae Jerusalem, yn nyddiau ei 
blinder a'i chaledi, yn cofio ei holl 
*hyfrydwch oedd êddê yn y dydd- 
iau gynt, pan syrthiodd ei phobl 
hi yn llaw y gelyn, heb meb yn ei 
chynnorthwyo hi: y gelynion ai 
gwelsant A4, ac a chwarddasant 
am ben ei Sabbathau. 

8 Jcrusalem a bechodd bechod; 


160 


GALARNAD, I. 


| y 


ger ei fron ef yn wastad, holl ddydd- 
iau ei einioes. 

34 Ac am ei luniaeth ef, llun- 
iaeth gwastadol a roddwyd iddo 
gan frenhin Babilon, dogn dydd 
n ei ddydd, hyd ddydd ei farwol- 
aeth, holl ddyddiau ei einioes, 


JEREMIAH. 


am hynny *y symmudwyd hi: yr 
holl rai ai hanrhydeddent sydd 
yn ei dïystyru hi, o herwydd £idd- 
ynt weled ei noethni hi: ïe, y mae 
hi yn ucheneidio, ac yn froi yn 
ei hol. 

9 Âi haflendid sydd yn eì godre, 
hnid yw hiyn meddwl am ei diw- 


edd; am hynny y syrthiodd hi yn I 


rhyfedd, 'heb »eb yn ei chysuro. 


Edrych, ARGLWYDD, ar fy mlinder; | 21 


canys 4ymfawrygodd y gelyn. 

10 Y gwrthwynebwr a estynodd 
ei law ar ei holl *hoff-bethau hi: 
hi a welodd y cenhedloedd yn dy- 
fod i mewn i'w chyssegcr, i'r rhai y 
gorchymynasit ti “na ddelent i'th 
gynnulleidfa. 

ll Y mae ei holl bobl hi yn 
ucheneidio, 'yn ceisio bwyd: hwy 
a roddasant eu hoff-bethau am fwyd 
i *ddadebru yr enaid: edrych, AR- 
GLWYDD, a gwel; canys dirmygus 
ydwyf fì. i 

12 1 " Onid gwaeth gennych chwi, 
$y fforddolion oll? gwelwch ac 
edrychwch, a "oes y fath ofid a'm 
gofid i, yr hwn a wnaethpwyd i 
mi, âr hwn y gofidiodd yr AR- 
GLWYDD / yn nydd angerdd ei 
ddigter. 

13 O'r uchelder yr anfonodd efe 
dân i'm hesgyrn i, yr hwn a aeth yn 
drech na hwynt: efe a ledodd rwyd 
o flaen fy nhraed, ac a'm dychwel- 
odd yn fy ol; efe am gwnaeth 
yn anrheithiedig, ac yn ofidus ar 
hyd y dydd. 

14 Rhwymwyd iau fy nghamwedd- 
au â'i law ef: hwy a blethwyd, ac 
a ddaethant i fynu am fy ngwddf: 
efe a wnaeth i'm nerth syrthio; yr 
ARGLWYDD a'm rhoddodd mewn 
dwylaw, oddi tan y rhai m allaf 
gyfodi. 

15 Yr ARGLWYDD a fathrodd fy 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
os. 

1 Heb. 
yr aelh yn 
symmud- 
iad, neu, 
yn grwydr. 





5 Neu, 
ddymunol, 
neu, 
hyfryd. 

k Deut, 23. 
Neb, 13. 1, 


ì Jer. 52, 6. 


6 Heb. ddy- 
chwelyd. 


m Dan.9.12. 


holl rai grymmus o'm mewn; efe a | *Neusathr- 
gyhoeddodd i'm herbyn gymmanfa, | 4rglwydd 


i ddifetha fy ngwŷr ieuaingc: 9 fel 


win-wrŷf 
y forwyn. 





Galar Jerenŵah 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
588. 


n Is, 63. o. 

o Jer. 19, 17, 
al4.17. 
pen. 2. 18, 

2 Heb. ddy- 
chwelai. 


P Jer, 4,31. 


ag Dan. 9,7. 


9 Neu, 
orchymyn. 
Heb. enau. 


8 ad. 2. 
Jer, 90. 14, 


t Es. 16. 11. 
Jer. 48. 36, 
en. 2. 11, 
os. ll. 8. 


u Deut. 32, 
ŷ 


Ezec. T.15, 


x Es. 13, &c. 
Jer, 40, &c, 


gwin-wrŷf "y sathrodd yr AR- 
GLWYDD y forwyn, mcrch Judah. 

16 Am hyn yr ydwyf yn wylo; *y 
mae fy llygad, fy llygad, yn rhedeg 
gan ddwfr, o herwydd pellhâu oddi 
wrthyf ddiddanwr a *ddadebrai fy 
enaid: fy meibion sydd anrheith- 
iedig, am i'r gelyn orchfygu. 

17 PSïon a ledodd ei dwylaw, heb 
neb yn ei diddanu: yr ARGLWYDD 
a orchymynodd am Jacob, fod eì 
elynion yn ei gylch: Jerusalem 
sydd fel gwraig fis-glwyfus yn eu 
mysg hwynt. 

18 $ “Cyfiawn yw yr ARGLWYDD; 


.|oblegid myfi 7a fôm anufudd i'w 


9air ef: gwrandêwch, attolwg, bobl- 
oedd oll, a gwelwch fy ngofid: fy 
morwynion a'm gwŷr ieuaingc a 
aethant i gaethiwed. 

19 Gelwais am fy nghariadau, 4 
shwy am twyllasant; fy offeiriaid 
a'm henafgwyr a drengasant yn y 
ddinas, tra oeddynt yn ceisio idd- 
ynt fwyd i ddadebru eu henaid. 

20 Gwel, O ARGLWYDD; ; canys y 
mae yn gyfyng arnaf: *fy ymys- 
garoedd a gyffroisant, fy nghalon 
a drodd ynof; o herwydd fy mod 
yn rhy anufudd: “y mae y cleddyf? 
yn difetha oddi allan, megis marw- 
olaeth sydd gartref. | 

91 Clywsant fy mod i yn uchen- 
eidio: nid oes am diddano: fy holl 
elynion, «4n glywsant fy nrygfyd, 
a lawenychasant am i ti wneuthur 
hynny: ond ti a ddygì i ben *y 
dydd a gyhoeddaist, a hwy a fydd- 
ant fel finnau. 

22 Deued eu holl ddrygioni hwynt 


|o'th flaen di; a gwna iddynt hwy 


| 7 pen. 5. 17. 


a2] Chron, 
28.2. 


pen. 3, 40, 


2lIeb.a 
n0naelh 
iddynt 
gyll wrdd 
a'r llawr. 





fel y gwnaethost i minnau, am fy 
holl gamweddau: oblegid y mae 
fy ucheneidiau yn aml, ?a'm calon 
yn ofidus. 

PENNOD II. 


1 Jeremŵah yn galaru am ofid. Jerusalem? 
20 ac yn cwyno wrth Dduw faint oedd. 
A fodd y dug yr ARGLWYDD 
gwmmwl ar ferch Sion yn ei 
sorriant, 4c y bwriodd degwch Is- 
rael i lawr o'r nefoedd, ac na chof- 
iodd *leithig ei draed yn nydd ei 
ddigofaint ! 

2 Yr Arglwydd a lyngcodd, Pheb 
arbed, holl anneddau Jacob; efe 
a ddifrododd yn ei ddigter am- 
ddiffynfeydd merch Judah ; efe *a'u 
tynnodd Awymt ì lawr, «c a ddi- 
fwynodd y deyrnas a'i thywysogion. 

3 Mewn sorriant digllawn y tor- 


761 


GALARNAD, II. 


rodd efe holl gorn Israel: efe a 
dynnodd eê ddeheulaw yn a hol 
oddi wrth y gelyn; ac yn erbyn 
Jacob y cynneuodd megis fflam dan- 
llyd, yr Aon a ddifa o amgylch. 

4 Efe a annelodd eì fwa fel gelyn; 
safodd â'i ddeheulaw fel gwrthwyn- 
ebwr, ac a laddodd bob dim hyfryd 
i'r golwg ym mhabell merch Sion: 
fel tân y tywalltodd efe ei ddig- 
ofaint, 

5 Yr Arglwydd sydd megis gelyn: 
efe a lyngcodd Israel, efe a lyngc- 
odd ei holl balasau hi: efe a ddi- 
fwynodd ei hamddiffynfeydd, ac a 
wnaeth gwynfan a galar yn aml 
ym merch Judah. 

6 Efe “a anrheithiodd “ei babell 
4fel gardd; efe a ddinystriodd le- 


oedd ei gymmanfa: yr ARGLWYDD |” 


a wnaeth anghofio yn Sïon yr 
uchel-wyl a'r Sabbath, ac yn llid- 
iowgrwydd ei sorriant y dirmygodd 
efe y brenhin a'r offeiriad. 

7 Yr ARGLWYDD a wrthododd ei 
allor, a ffieiddiodd ei gyssegr; 
“rhoddodd gaerau ei phalasau hi 
yn llaw y gelyn: “rhoddasant floedd 
yn nhŷ yr ARGLWYDD, megìs ar 
ddydd uchel-wyl. 

8 Yr ARGLWYDD a fwriadodd 
ddifwyno mur merch Sïon; “efe 
a estynodd linyn, ac nid attaliodd 
ei law rhag difetha: am hynny 
y gwnaeth efe i'r rhagfur ac Ir 
mur alaru ; cyd-lesgasant. 

9 Ei phyrth a soddasant i'r ddaear; 
efe a ddifethodd ac a ddrylliodd ei 
barrau hi: $ei brenhin a'i thywys- 
ogion ydynt ym mysg y cenhedl- 
oedd: heb gyfraith y mae; Pai 
phrophwydi heb gael gweledigaeth 
gen yr ARGLWYDD. 

10 Henuriaid merch Sïon a eis- 
teddant ar lawr, a dawant â sôn; 
ì gosodasant lwch ar eu pennau; 
ymwregysasant â sachlïan: gwyr- 
yfon Jerusalem a ostyngasant eu 
pennau i lawr. 

Il FFy llygaid sydd yn pallu 
gan ddagrau, !fy ymysgaroedd a 
cyffroisant, fy afu a dywalltwyd 
ar y ddaear; o herwydd dinystr 
merch fy mhobl, pan lewygodd "y 
plant ar rhai yn sugno yn heolydd 
y ddinas. 

12 Hwy a ddywedant wrth eu 
mammau, Pa le y mae ŷd a gwin? 
pan lewygent fel yr archolledig yn 
heolydd y ddinas, pan dywalltent eu 
heneidiau ym mynwes eu mammau. 


am ofid Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
6SS. 


c Ps, SO, 12, 


4 lIeb. 
cauodd. 
e P'8. 74. â, 


£2 pren. 
21, Db 
Es. 54, 11, 

5 licb. 
llyngeu. 


£ 2 Bren, 


i Job 2. 12. 


k pen. 3. 48, 
&c 


ì pon. 1. 20, 


m ad, 10, 
pen. â, â, 


—— 


Galar Jerenŵah. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
0ss. 


n Jer. 2. 8. 
RO, oL. 


ol Bren. 9, 
3 


P J2zec.25.0. 


g Ps. 48. 2. 
a 50. 2. 


r pen. 9. 46. 


u Jer, l4, 17. 
pen. l. 16. 


13 Pa beth a gymmeraf yn dyst i 
ti? beth a gyffelybaf i ti, O ferch 
Jerusalem? beth a gystadlaf â thi, 
fel yth ddiddanwyf, O forwyn, 
merch Sïon? canys y mae dy ddin- 
ystr yn fawr fel y môr; pwy a'th 
iachâ di 

14 Dy "brophwydi a welsant i 
ti gelwydd a diflasswydd; ac ni 
ddatguddiasant dy anwiredd, i droi 
ymaith dy gaethiwed: eithr hwy 
a welsant i ti feichiau celwyddog, 
ac achosion deol. 

15 9Y rhai oll a dramwyent y 
ffordd, Pa gurent eu dwylaw arnat 
ti; chwibanent, ac ysgydwent eu 
pennau ar ferch Jerusalem, gam 
ddywedyd, Ai dyma y ddinas a 
alwent “yn berffeithrwydd tegwch, 
yn llawenydd yr holl ddaear! 

16 ' Dy holl elynion a ledasant eu 
safnau arnat tì; a chwibanasant, ac 
a esgyrnygasant ddannedd, ac a 
ddywedasant, Llyngcasom A4: yn 
ddïau dyma y dydd a ddisgwyliasom 
ni; ni a'ê cawsom, ni a'4 gwelsom. 

17 Yr ARGLWYDD a wnaeth *yr hyn 
a ddychymmygodd; ac a gyflawn- 
odd ei air yr hwn a orchymynodd 
efe er y dyddiau gynt: “efe a ddi- 
frododd, ac nid arbedodd; efe a 
wnaeth i'r celyn lawenychu yn dy 
erbyn di; efe a ddyrchafodd gorn 
dy wrthwynebwyr di. 

18 Eu calon hwynt a waeddodd 
ar yr ARGLWYDD, O fur merch 
Sïon, tfywallb “ddagrau ddydd a 
nos fel afon; na orphwys, ac na 
pheidied canwyll dy lygad. 

19 Cyfod, cyhoedda liw nos; yn 


xps.623. |nechreu y wyliadwriaeth * tywallt 


y ad, ll, 


z Lef, 20, 29, 
Deut. 28, 
53. 


Jer. 19. 9. 
en, 4. 10, 
Zec. 9. 10, 
6 Neu, a. 
drinîr â 
dwylaw? 


a pen. 3. 42. 


dy galon fel dwfr ger bron yr AR- 
GLWYDD: dyrchafa dy ddwylaw 
atto ef am einioes dy blant, Jy 
rhai sydd yn llewygu o newyn ym 
mhen pob heol. 

20 Edrych, ARGLWYDD, a gwel 
i bwy y gwnaethost fel hyn: “a 
fwytby y gwragedd eu ffrwyth eu 
hun, plant 9o rychwant o hŷd? a 
leddir yr offeiriad ar prophwyd 
y'nghyssegr yr ARGLWYDD î 

2] Ieuangc a hen sydd yn gorwedd 
ar lawr 47 yr heolydd: fy morwyn- 


ion a'm gwŷr ieuaingc a syrthiasant 


trwy y cleddyf: *ti aw lleddaist 
hacynt yn nydd dy sorriant, lledd- 
aist lwy heb arbed. 

22 Gelwaist, megis ar ddydd uchel- 
wyl, fy nychryn o amgylch, fel na 
ddïangodd ac na adawyd neb yn 


mr 
buU 


GALARNAD, III. 


nydd sorriantb yr ARGLWYDD: y 
gelyn a ddifethodd y rhai a faeth- 
as ac a fegais i. 


PENNOD III. 
1 Y ffyddloniaid yn cwynfan am eu gofidiau : 

22 a thrwy drugareddau Duw, yn cadarn- 

hâu eu gobaith : 91 yn cydnabod cyfiawnder 

Duw: 55 yn gweddïo am ymwared iddynt 

eu hunain, 64 a dial ar eu gelynion. 

YFI yw y gwr a welodd flinder 
gan wïalen ei ddigofaint ef. 

2 7 dywyllwch, ac nid ê oleuni, 
yr arweiniodd ac y tywysodd efe fi. 

3 Yn fy erbyn i yn ddïau y trodd 
efe, ac y mae efe yn troi ei law 
ar hyd y dydd. 

4 Efe a wnaeth fy nghnawd a'm 
croen yn hen; efe a ddrylliodd íy 
esgyrn. 

5 Efe a adeiladodd i'm herbyn, 
ac a?m hamgylchodd â bustl ac â 
blinder, 

6 “Efe am gosododd mewn tywyll 
leoedd, fel y rhai sydd wedi marw 
er ys talm. 

7 “Efe a gauodd o'm hamgylch, 
fel nad elwyf allan: efe a wnaeth 
fy llyffethair i yn drom. 

8 Pan lefwyt, a phan floeddiwyf, 
efe a gau allan fy ngweddi. 

9 Efe a gauodd fy ffyrdd â cherrig 
nadd; efe a ŵyrodd fy llwybrau. 

10 c Yr oedd efe i mi fel arth yn 
cynllwyn, 2e4 lew mewn llochesau. 

ll Efe a ŵyrodd fy ffyrdd, ac 
a'm drylliodd; yn anrheithiedig y 
gwnaeth fi. 

12 Efe a annelodd ei fwa, ac *a'm 
gosododd fel nôd i saeth. 

]3 Efe a wnaeth i “saethau ei 
gawell fyned i'm harennau. 

l4 €“Gwatwargerdd oeddwn i'm 
holl bobl, a'u “cân ar hyd y dydd. 

15 Efe am llanwodd â chwerwder; 
efe um meddwodd i â'r wermod. 

16 Efe a dorrodd fy nannedd â 
cherrig, ac am trybaeddodd yn y 
llwch, R 

l7 A phellheaisb fy enaid oddi 
wrth heddwch ; anghofiais ddaioni. 

18 A mi a ddywedais, Darfu am 
fy nerth a'm gobaith oddi wrth yr 
ARGLWYDD. 


19 *Cofia fy mlinder a'm goíid, |»2x 


y wermod a'r bustl. 

20 Fy enaid gan gofio a goíia, 
ac a * ddarostyngwyd ynof fi. 

91 Hyn yr ydwyf yn ei Padgofio; 
am hynny y gobeithiaf. 

22 1 sTrugareddau yr ARGLWYDD 
yw na ddarfu am danom ni: o 


Oŵyn y ffyddloniaid. 








Cyn 
CRIST 
Cylch 
588. 








a Ps, 88. 5, 6. 


b Job 3. 23. 
al9.sS. 


c Job 10. 16. 
UES. 095: lO: 
Hos. 5. 14, 
al3.T,$. 


d Job 7. 20. 
a l6. 12. 


2 IIeb. 
Jeibion, 


eJer. 20.7. |. 


f Job 30. 9, 
1's, 69.12, |. 
ad. 6o. 


Net, 
Wrth gofio. 


4 Neu, 
grym- 
mwyd. 

5 Heb. ddyy- 
chwelyd at 
fymnghalon. 
g Mal. 3. 6. 





Trugaredd yr Arglwydd, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 

. 898. 


h Pa, 16. 5. 
n To. 26. 
a ll9.5T. 
Jer. 10. 16, 


I Jer. 15. 17, 


k Es. 50. 6. 
Matt. 5. 30, 


1 Ezec. 99. 
yT 


6 Heb. 
galon. 


m Ps, 99. 9. 


n Job 2, 10, 
s. A5. 7. 
Amos 2. 6. 
o Diar. 19,92. 
7 Heb. 
cwyna. 


P pen. 2, 2. 
M7, 2 


a1 Oor. 4. 
12. 


t pen. 2. 16. 


herwydd ni phalla ei dosturiaeth- 
au eí. 

23 Bob bore y deuant o newydd: 
mawr yw dy ffyddlondeb. 

24 Yr ARGLWYDD gyw fy “rhan 
l, medd fy enaid; am hynny y 
gobeithiaf ynddo. 

25 Daionus gw yr ARGLWYDD i'r 
rhai a ddisgwyliant wrtho, ac i'r 
enaid a1 ceisio. 

26 Da yw gobeithio a disgwyl yn 
ddistaw am iachawdwriaeth yr AR- 
GLWYDD. 

27 Da yw i wr ddwyn yr iau yn 
ei ieuengctid. 

28 fe a eistedd ei hunan, ac 
a daw â sôn; am iddo eê dwyn A 
arno. 

29 Efe a ddyry ei enau yn y llwch, 
i edrych a oes obaith. 

30 “Ffe a ddyry & gern i'r hwn 
al tarawo: efe a lenwir â gwarad- 


wydd. 

31 Oblegid nid yn dragywydd y 
gwrthyd yr ARGLWYDD: 

92 Ond er iddo gystuddio, etto 
efe a dosturia, yn ol amlder ei 
drugareddau. 

33 Canys 'nid o'i “fodd y blina 
efe, nac y cystuddia, blant dynion; 

94 I fathru holl garcharorion y 
ddaear dan ei draed, 

95 I ŵyro barn gwr o flaen wyneb 
y Goruchaf. 

36 Nid yw yr ARGLWYDD yn gwel- 
ed yn dda wneuthur cam â gwr 
yn ei fatter. 

37 î Pwy "a ddywed y bydd 
dim, heb ir ARGLWYDD & orchy- 
myn ? 

38 Oni ddaw o enau y Goruchaf 
n ddrwg; a da? 

39 9 Paham y " grwgnach dyn byw, 
gwr am gospedigaeth ei bechod? 

40 Ceisiwn a chwiliwn ein ffyrdd, 
a dychwelwn at yr ARGLWYDD. 

41 Dyrchafwn ein calonnau a'm 
dwylaw at DDUw yn y nefoedd. 

42 Nyni a wnaethom gamwedd, 
ac a fuom anufudd; tithau nid 
arbedaist. 

43 Gorchuddiaistb m:2 â sorriant, 
ac erlidiaist ni: Plleddaist, nid 
arbedaist. 

44 'Ti ath guddiaisb dy hun â 
chwmmwl, fel na ddeuai ei gweddi 
trwodd, 

45 Ti an gwnaethost “yn sorod 
ac yn ysgubion ynghanol y bobl. 

46 "Ein holl elynion a ledasant 
eu safnau yn ein herbyn. 





Y( 


GALARNAD, IV. 


47 “Dychryn a magl a ddaeth 
arnom, anrhaith a dinystr. 

48 *Fy llygad a ddiferodd ffryd- 
iau o ddwfr, o herwydd dinystr 
merch fy mhobl, 

49 Fy llygad a ddiferodd, ac ni 
Ha iN am nad oes gorphwys- 

Ta; 

50 Hyd oni edrycho, ac om ys- 
tyrio yr ARGLWYDD o'r nefoedd. 

5l Y mae fy llygad yn blino fy 
enaid, *o herwydd holl ferched fy 
ninas. 

52 Fy ngelynion gan hela a'm hel- 
lasant “ yn ddïachos, fel aderyn. 

59 Torrasant ymaith fy einioes yn 
y pwll, a bwriasant gerrig arnaf. 

54 *Y dyfroedd a lifasant dros 
fy mlien; * dywedais, Torrwyd fi 
ymaith. 

55  “Gelwais ar dy enw di, O 
ARGLWYDD, o'r pwll isaf. 

56 'T'i a glywaist fy llef: na chudd 
dy glust rhag fy uchenaid a'm 
gwaedd. 

57 Ti a ddaethost yn nês y dydd 
y gelwais arnat: dywedaist, Nac 
ofna. 

58 Ti, O ARGLWYDD, a ddadleu- 
aist gyd âm henaid: gwaredaist 
fy einioes. 

59 Ti, O ARGLWYDD, a welaist fy 
ngham: barn di fy marn i. 

60 Ti a welaist eu holl ddïal hwynt, 
a'u holl amcanion i'm herbyn i. 

61 Olywaist eu gwaradwydd, O 
ARGLWYDD, a'u holl fwriadau i'm 
herbyn ; 

62 Gwefusau y rhai a godant i'm 
herbyn, au myfyrdod i'm herbyn 
ar hyd y dydd. 

63 Edrych ar eu heisteddiad a'u 
cyfodiad ; ?myfi yw eu cân hwynt. 

64 1 P'Tâl y pwyth iddynt, O An- 
GLWYDD, yn ol gweithred eu dwy- 
law. 

65 Dod iddynt 9ofid calon, dy 
felldith iddynt. 

66 Erlid hwynt â digofaint, a_di- 
fetha hwy oddi tan “nefoedd yr 
ARGLWYDD. 


PENNOD IV. 

1 Sïon yn cwyno eâ& thostur gyflwr: 15 yn 
cy esu eì phechodau. 21 bygythio Edom; 
22 a chysuro Sion. 

A fodd y tywyllodd yr aur! y 
newidiodd yr aur coeth da! 
taflwyd cerrig y cyssegr ym mhen 
pob heol. 
2 Gwerthfawr feibion Sion, a chys- 
tal ag aur pur, pa fodd y cyfrifwyd 


— 


a'i gyfiawnder. 


Cyn 

CRIS 
Cylch 

098. 


s Es, 24, 17. 
Jer. 48, 43. 

t Jer. 4. 19, 
a9. 
al4.l7. 
pen. 2, 11, 





8 Nou, yn 
Jwy na, 


u Pa, ô0. 7, 
19, a 62. 4, 
a, 109, o. 


x Ps. 69. 2. 
a 124,4, 5. 


S/ JE aill, 920, 
Es. 9S, 10, 
ll. 

zJs.120.1, 

aoad.lh 


b Ps, 25. â. 


9 Neu, 
gyndyn- 
rwydd. 


c Ps. 8. 3. 





Tostwr gyfuwr Sîon. 


Cyn 

CRIST 

Cylch 
588, 


Je 


b Job 39, 14, 
16. 
c Ps. 22,15. 


â Edrych 
Tn 2 a, 
2 


5 Heb. 
lifeiriant. 


' | £ pen. 2. 20. 


h T)eut. 2S. 
57 


2 Pren. 6. 
29, 


$ Deut. 22. 
PM 


k Jer. 5. ôl. 


a En 7IL 


6 Nou, 
gan nas 
gallent ma 
chyffurdd- 
enl â'u, &c, 
7 Nen, 
O aJian, 














hwy yma mwyach. 


GALARNAD, V. 


Ei gweddi at, Ddww. 





hwynt *fel ystenau pridd, gwaith 
dwylaw y crochenydd! 
3 Y dreigiau a dynnant allan eu 


*r.20. 4. | bronnau, a roddant sugn i'w cenaw- 


on: merch fy mhobl a aeh yn 
greulawn, Pfel yr estrysiaid yn yr 
anialwch. 

4 “Tafod y plentyn sugno sydd 
yn glynu wrth daflod ei enau gan 
syched: *$y plant a ofynant fara, 
ond nid oedd ae dorrai iddynt. 

5 Y rhaì a ymborthent yn foethus, 
a ddifethwyd yn yr heolydd: y rhai 


.|a feithrinwyd mewn ysgarlad, *a 


gofleidiant y tommennydd. 

6 Canys mwy yw *anwiredd merch 
fy mhobl na *phechod Sodom, yr 
hon fa ddinystriwyd megis yn ddi- 
symmwth, ni safodd llaw arni. 

7 Purach oedd ei Nazareaid hi 
na'r eira, gzwynnach oeddynt nar 
llaeth, gwridoccach oeddynt o gorph 
nar cwrel, 4u trwsiad ocdd o 
saphir. 

8 *Duach yw yr olwg arnynt nar 
glôyn; nid adweinir hwynt yn yr 
heolydd: eu croen a lŷn wrth eu 
hesgyrn ; gwywodd, aeth yn debyg 
ì bren. 

9 Gwell yw y rhai a laddwyd â 
chleddyf, nar rhai a laddwyd â 
newyn; oblegid y rhai hyn a * ddi- 
hoenant, wedi eu trywanu o eisieu 
cnwd y maes. 

10 SDwylaw gwracedd tosturiol 
a ferwasant eu plant eu hun: eu 
bhymborth oeddynt yn ninystr 
merch fy mhobl. 

ll Yr ARGLWYDD a gyflawnodd 
ei ddicter, a dywalltodd lidiowg- 
rwydd ei sorrïant, ac 'a gynneuodd 
dân yn Sïon, yr hwn a ddifaodd 
ei seiliau hi. 

]2 Ni choeliasai brenhinoedd y 
ddaear, na holl drigolion y byd, y 
deuai y gwrthwynebwr a'r gelyn i 
mewn i byrth Jerusalem, 

13 “Am bechodau ei phro- 
phwydi, ac anwìredd ei hoffeiriaid, 
y rhai a ollyngasant waed y rhai 
cyfiawn o'i mewn hi; 

14 Gwibiasant /el deillion yn yr 
heolydd, ac ymddifwynasant gan 
waed, “fel na ellid cyffwrdd â'u 
dillad hwynt. 

15 Gwaeddasant arnynt, Ciliwch ; 
Taflan yw; ciliwch, ciliwch, na 
chyffyrddwch; pan ffoisant, ac yr 
aethant ymaith. Dywedent ym 
mysg y cenhedloedd, Ni thrigant 


16 S*Sorriant yr ARGLWYDD au 
gwasgarodd hwynt; nid edrych efe 
arnynt mwy : ni pharchent hwy yr 
offeiriaid, ni thosturient wrth yr 
henafgwyr. 


17 Ninnau hefyd, !ein llygaid a|!? 


ballasant am ein cynnorthwy ofer: 


gan ddisgwyl disgwyl yr oeddem k 


n Deut, 28, 
49, 

o Gen. 2, 7. 
D Jor. 52, 9. 
Ezec, 12, 

Jo 
a l?. 4, 8, 

9 ffosydd. 

a Jer. 25. 10, 
16, 21. 

r Es. 40. 2, 

Z Neu, 
anwiredd, 

| 

9 Neu, a'th 
gaethgluda 
am dy 
bechodau. 

| 


nì wrth genhedlaeth ni allai «im 
hachub. 

18 " Hwy a olrheiniant ein cerdd- 
ediad, fel na allwn fyned ar hyd 
ein heolydd: y mae ein diwedd ni 
yn agos, ein dyddiau ni a gyflawn- 
wyd ; canys daeth ein diwedd ni. 

19 "Buanach yw ein herlidwyr 
nag; eryrod yr awyr; y maent yn 
ein herlid ni ar y mynyddoedd, 
yn ein cynllwyn yn yr anialwch. 

20 * Anadl ein íïroenau, enneiniog 
yr ARGLWYDD, Pa ddaliwyd yn eu 
rhwydau hwynt, «02 yr hwn y dy- 
wedasem, Dan ei gysgod ef y bydd- 
wn nì byw ym mysg y cenhedloedd. 

o1 Bydd lawen a hyfryd, merch 
Edom, yr hon wyt yn trigo yn nhir 
Us: “daw y cwppan attat tithau 
hefyd; ti a feddwi, ac a ymnoethi. 

92 $ 'Gorphenwyd dy “gosped- 
igaeth di, merch Sïon; ni chaeth- 


gluda efe di mwy: efe a ymwel 


â'th anwiredd di, merch Edom ; efe 
3a ddatguddia dy bechodau. 


PENNOD V. 


Tostur gwynfan Sion, mewn gweddî at, Ddww. 


OFIA, O ARGLWYDD, beth a 


ddaeth i ni: edrych a gwel 
ein gwaradwydd. 


2 Ein hetifeddiaeth ni a drowyd 


i estroniaid, a'n tai i ddïeithriaid, 


3 Amddifaid ydym heb dadau; ein 


mammau sydd megis gweddwon. 
4 Yr ydym yn yfed ein dwír am 


arian; ein coed sydd yn dyfod am 


werth. 

5 *Ein gwarrau sydd dan erlid; 
llafurio yr ydym, nid oes gorphwys- 
dra i ni, 

6 Rhoisom ein llaw i'r Aiphtiaid, 
i'r Assyriaid, i gael digon o fara. 

7 “Ein tadau a bechasant, ac nid 
ydynt: ninnau sydd yn dwyn eu 
“ cosp hwynt. 

8 Gweision sydd yn llywodraethu 
arnom ni, heb fod a'm gwaredo o'u 
llaw hwynt. 

9 Mewn enbydrwydd am ein hein- 
ioes y dygasom ein bara i mewn, 
o herwydd cleddyf yr anialwch. 


z d 
10 Ein P croen a dduodd fel ffwrn, | »cu. dym- 


î gan y newyn tost. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
588. 


$ Heb, 
Wyneb, 





2 lIeb. 4r 
ein gwar- 
rau y'n 
herliair, 







9 hanwir- 
eddau. 


4 Neu. gan 
ddychryn- 


iesiloedd, 
y newyn. 


Gweledigaeth 


ll Hwy a dreisiasant y gwragedd 
yn Sïon, 4r morwynion yn ninas- 


oedd Judah. 


5 Heb. 
coron eîn. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
995. 





2yrhaia 


gaelh- 
gludasid. 


a ” 
Dat. 19.11, 


b 2 Bren. 
uk. 12, 


3 Heb. 
Jehezcel. 

c I Bren. 
18. 46 


| pen, 9. 14, 
Eu 


4 gwefr, 


4 pen. 10, 8, 
&c, 
e ad. 10, 


5 Heb. 
droed. 


12 Crogasant dywysogion â'u dwy- 
law ; “ni pherchid wynebau yr hen- 
afgwyr. 

13 Hwy a gymmerasant y gwŷr 
ieuaingc i falu; a'r plant a syrth- 
iasant dan y coed. 

l4 Yr henafgwyr a beidiasant â 
porth ; y gwŷr ieuaingc â'u NN 

15. Darfu llawenydd ein calon: 
ein dawns a drodd. yn alar. 

16 Syrthiodd *y goron oddt am 
ein pen: gwae ni yn awr bechu o 
honom ! 


EZECIEL, I. 


17 Am hyn îy mae ein calon yn 
ofidus; *am hyn y tywyllodd ein 
llygaid. 

18 O herwydd mynydd Sïon, yr 
hwn a anrheithiwyd, y mae y llwyn- 
ogod yn rhodio ynddo. 

19 'Ti, ARGLWYDD, a_barhêi byth; 


dy orsedd-faingc yn oes oesoedd. | a2 
_ 20 Paham yr anghofi ni byth, ac n 


y gadewi ni dros hir ddyddiau ? 

21 SDychwel ni, O ARGLWYDD, 
attat ti, a ni a ddychwelir : ad- 
newydda ein dyddiau megis cynt. 

22 “Eithr ti a'n llwyr-wrthodaist 
ni: fi a ddigiaisb wrthym ni yn 
ddirfawr, 


LLYFR Y 


PROPHWYD EZECIEL. 


PENNOD I. 


1 Yr amser y prophwydodd, Ezeciel yn Chebar, 
4 Gweledigaeth y pedwar cerub, 15 y pedair 
olwyn, 26 a gogoniant Duw. 

A pn arh yn y ddegfed flwydd- 

yn ar hugain, yn y pedwerydd 
ms, ar y pummed dydd o'r mis, 


a mi ym mysg *y gaethglud wrth 


afon Chebar, “agoryd y nefoedd; 


| A gwelwn weledigaethau Duw. 


2 Yn y pummed dydd o'r mis, 
yf oedd y bummed flwyddyn o 
gaethgludiad * brenhin Jehoiachin, 

3.Y daeth gair yr ARGLWYDD yn 
eglur at * Ezeciel yr offeiriad, mab 
Buzi, yn nhir y Caldeaid, wrth afon 
Chebar ; ac *yno y bu llaw yr AR- 
GLWYDD arno ef. 

4 Yna yr edrychais, ac wele 
yn dyfod o'r gogledd gorwynt, a 
chwmmwl mawr, a thân yn ym- 
gymmeryd, a disgleirdeb o amgylch 
iddo; ac o'i ganol, sef o ganol y 
tân, fel lliw *ambr. 

5 Hefyd o'i ganol y daeth cy- 
ffelybrwydd i bedwar peth byw. A 
1dyma eu hagwedd hwynt; Dull 
dyn oedd iddynt. 

6 A “phedwar wyneb 4 bob un, a 
phedair aden 2 bob un o honynt. 

7 A'u traed yn *draed uniawn; a 
gwadn eu traed fel gwadn froed 
llo; a gwreichioni yr oeddynt fel 
lliw efydd gloyw. 


8 Ac yr oedd dwylaw dyn oddi tan 


eu hadenydd, ar eu pedwar ystlys ; 
eu hwynebau hefyd a'u hadenydd 
oedd ganddynt ill pedwar. 





195 


9 “Eu hadenydd hwynt oedd wedi 
eu cyssylltu y naill wrth y llall: 
pan gerddent, ni thrôent ; âent bob 
un yn uniawn rhag ei wyneb. 

10 Dyma “ddull eu hwynebau 
hwynt; Wyneb dyn, ac wyneb llew, 
oedd ar y tu dehau iddynt ill ped- 
war : 
iddynt ill pedwar, ac wyneb eryr 
iddynt ill pedwar. 

11 Dyma eu hwynebau hwynt; a'u 
hadenydd oedd wedi eu Sdosparthu 


oddi arnodd, dwy i bob un wedi eu|. 


cyssylltu â'u gilydd, a “dwy oedd 
yn cuddio eu cyrph. , 


12 'Aent hefyd bob un yn uniawn. 


rhag ei wyneb; “i'r lle y byddai 
yr, yspryd ar fyned, yno yr âent; 

'ni thrôent pan gerddent. 

13 Dyma ddull y pethau byw; Eu 
gwelediad oedd fel marwor tân yn 
llosgi, ac fel gwelediad ffaglau: yr 
oedd efe yn ymgerdded rhwng y 


pethau byw, a disglaer oedd y tân, 


a mellt yn dyfod allan o'r tân. 
]4 Rhedai hefyd a dychwelai y 
pethau byw, fel gwelediad mellten 
15 1 Edrychais hefyd ar y pethau 
byw: ac wele ar lawr yn ymyl y 


pethau byw un olwyn, gyd âi bed- 


war wyneb. 

16 Dull yr olwynion a'u gwaith 
oedd fel lliw beryl: ar un dull 
oedd iddynt ill pedair; a'u gwedd 
hwynt au gwaith fel pe byddai 
olwyn y'nghanol olwyn. 

17 Pan elent, âent ar eu pedwar 
ochr: "ni thrôent pan gerddent, 





Bb 


ac wyneb ŷch o'r tu aswy|. 


; y pedwar cerub. 


d pen. 1. 22. | 
e Ps, 6.7. 


l'n 







U er. 31, 18, 


6 aai a 
ih. -wrth- 


nyni? 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
595. 
fod.11,12. 


£ Edrych 
Dat. 4, 7. 





6 Neu, 
lledu. 
h Es. 6. 2, 


i ad, 9, 
k ad. 20. 


I ad. 17, 


m ad, 12, 


Gweledigaeth yr olwynion. 


18 Eu cantau hefyd oedd gyfuwch 
ag yr oeddynt yn ofnadwy: au 
cantau oedd yn llawn llygaid oddi 
amgylch ill pedwar. 

19 A phan gerddai y pethau byw, 
yr olwynion a gerddent wrthynt; 
a phan ymgodai y pethau byw 
oddi ar y ddaear, yr ymgodai yr 
olwynion, 

20 "Ir lle y byddai yr yspryd 
i fyned, yr âent, yno yr oedd eu 
hyspryd ar fyned; a'r olwynion â 
ymgodent ar eu cyfer hwynt: can- 
ys yspryd "y peth byw oedd yn 

olwynion. 

91 “Cerddent pan gerddent hwy- 
thau, a safent pan safent hwythau ; 
a phan ymgodent hwy oddi ar y 
ddaear, yr olwynion a ymgodent ar 
eu cyfer hwythau: canys yspryd 
8y peth byw oedd yn yr olwynion. 

22 Ac yr oedd. ar bennau y peth- 
au byw ddull y ffurfafen, fel lliw 
grisial ofnadwy, wedi ei hestyn dros 
eu pennau hwynt oddi arnodd. 

23 A than y ffurfafen yr oedd 
eu hadenydd hwynt yn uniawn, y 
naill tu ag at y llall: dwy i bob 
un yn eu cuddio o'r naill du, a 
dwy i bob un yn euddio eu cyrph 
o'r tu arall, | 

24 A mi a glywn swn eu hadenydd 
hwynt, fel swn dyfroedd lawer, fel 
swn yr Hollalluog, pan gerddent: 
swn lleferydd, fel swn llu: pan 
safent, llaesent eu hadenydd. 

25 Ac yr oedd llais oddi ar y ffurf- 
afen yr hon oedd ar eu pennau 
hwynt, pan safent, ac y llaesent 
eu hadenydd. 

26 Y Ac oddi ar y ffurfafen yr hon 
oedd ar eu pennau hwynt, yr oedd 
cyffelybrwydd gorsedd-fainge, fel 
gwelediad maen saphir; ac ar gy- 
íffelybrwydd yr orsedd-faingc yr 
oedd oddi arnodd arno ef gyffelyb- 
rwydd megis gwelediad dyn. 

27 Gwelais hefyd megis lliw ?ambr, 
fel gwelediad tân oi fewn o am- 
gylch: o welediad ei lwynau ac uch- 
od, ac o welediad ei lwynau ac isod, 
y gwelais megis gwelediad tân, a 
disgleirdeb iddo oddi amgylch. 

28 PFel gwelediad y bwa a fydd 
yn y cwmmwl ar ddydd gwlawog, 
fel hyn yr oedd gwelediad y dis- 
gleirdeb o amgylch. Dyma weled- 
lad cyffelybrwydd gogoniant yr 
ARGLWYDD. A phan welais, 4syrth- 
iais ar fy wyneb, a chlywais lais 
un yn llefaru. 


466 


EZECIEL, IL 


PENNOD II. 

l Awdurdod Ezeciel, 6 a'î addysg. 9 Plyg 
llyfr e& orlhrwm brophwydoliaeth ef. 
Av efe a ddywedodd wrthyf, Mab 

dyn, saf ar dy draed, a mì a 
lefaraf wrthyt. 

2 “A'r yspryd a aeth ynof, pan 
lefarodd efe wrthyf, ac am gosod- 
odd ar fy nhraed, fel y clywais yr 
hwn a lefarodd wrthyf. 

3 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Mab dyn, yr ydwyf íi yn dy ddan- 
fon di at feibion Israel, at ?genedl 
wrthryfelgar, y rhai a wrthyfelas- 
ant i'm herbyn; Phwynt-hwy a'u 
tadau a droseddasant i'm herbyn, 
hyd gorph y dydd hwn. 

4 Meibion wyneb-galed hefyd a 
chadarn-galon yr wyf fi yn dy ddan- 
fon at&ynt: dywed dithau wr$hynt, 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
Dpuw. 

5 A “pha un bynnag a wnelont 
ai gwrandaw, ai peidio, (“canys tŷ 
gwrthryfelgar ydymt) etto “cânt 
wybod fod prophwyd yn eu mysg 
hwynt. 

6 « Tithau, fab dyn, nac ofna 
rhaeddynt, ac na arswyda er eu 
ceiriau hwynt, er bod **gwrth- 
ryfelwyr a drain gyd â thi, a 
thithau yn trigo ym mysg ysgorp- 
ionau: nac ofna rhag eu geiriau 
hwynt, ac na ddychryna gan eu 
hwynebau hwynt, er mai tŷ *gwrth- 
ryfelcar «ydynt. 

7 Etto llefara di fy ngeiriau wrth- 
ynt, pa un bynnag a wnelont ai 
gwrandaw ai peidio; canys *gwrth- 
ryfelgar ydynt. 

8 Tithau fab dyn, gwrando yr 
hyn yr ydwyf fi yn ei lefaru wrthyt, 
Na fydd di wrthryfelgar fel y tŷ 
gwrthryfelgar hwn: lleda dy safn, 
a !bwytta yr hyn yr ydwyf fi yn 
ei roddi i ti. 

9 Yna yr edrychais, ac wele 
law wedi ei hanfon attaf, ac wele 
ynddi blyg llyfr. 

10 Ac efe a'i dadblygodd o'm blaen 
i: ac yr oedd, efe wedi ei ysgrifenu 
wyneb a chefn; ac yr oedd wedi 
ysgrifenu arno, galar, a griddfan, 
a gwae. 

PENNOD III. 

l Ezeciel yn bwytta y plyg Uyfr: 4 a Duw yn 
ei nerthu ef : 15 ac yn dangos âddo reol pro- 
phwydoliaeth: 22 ac yn cau ac yn egori 
genau y prophwyd. 


AU efe a ddywedodd wrthyf, Mab 
dyn, bwytta yr hyn a geffych, 


Awdwrdod Ezeciel. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
595. 





& pen, 9, 24, 


2 Heb. gen- 
hedloedd. 


b Jer. 3. 25. 


c pen, 3, ll. 
d pen. 3. 26, 
Ole 
e pen, 99. 92. 
| 


f Jer. l. 8, 
JM tfe 
Luc. 12, 4, 

9 Nen, 
mâeri. 

£ Jer, 6. 2S, 
Mic, 7. 4. 


h pen. 3. 9, 
l Petr 2.14. 


4 Heb. 
gwrth- 
ryfel. 


9 Heb. 
gwrLh- 
ryfel, 


i Dat. 10, 9, 


a "“ —— rr  “— a 


Addysgu y prophwyd 





Cyn 
CRIST 
Cylch 

692. 


a pen. 2, 8. 


b I)at. 10.9. 
Edrych 
Jcr. I5. 16, 


d Ts. 50. 7. 
Jer. l, 1$. 


Act. 8. 32. 


4 lIeb. 
cusanu eu 
gilydd. 


h 2 Dren. 3. 
15 


pen, 8. Jl. 


* bwytta y llyfr hwn, a dos, a llefara 
wrth dŷ Israel. 

2 Yna mi a agorais fy safn, ac 
cfe a wnaeth i mi fwytta y llyfr 
hwnnw. 

3 Dywedodd hefyd wrthyf, Bwyda 
dy fol, a llanw dy berfedd, fab 
dyn, â'r llyfr hwn yr ydwyf fi yn 
ci roddi attat. Yna ? y bwytteais; 
ac yr oedd efe yn fy safn fel mêl 
o felusder. 

4 4 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Mab dyn, cerdda, dos at dŷ Israel, 
a, llefara â'm geiriau wrthynt. 

5 Canys nid at bobl ?o iaith ddi- 
eithr ac o dafodiaith galed y'th 
anfonir di, 024 at dŷ Israel; 

6 Nid at bobloedd lawer o iaith 
ddïeithr ac o dafodiaith galed, y 
rhai ni ddealli eu hymadroddion. 
*Oni wrandawsai y rhai hynny ar- 
nat, pe y'th anfonaswn attynt? 

7 Etto tŷ Israel ni fynnant wran- 
daw arnat ti; canys “ni fynnant 
wrandaw arnaf fi: oblegid tal-gryf- 
ion a chaled-galon ydynt hwy, holl 
dŷ Israel. 

8 Wele, gwneuthum dy wyneb 
yn gryf yn erbyn eu hwynebau 
hwynt, a'th dâl yn gryf yn erbyn 
cu talcennau hwynt. 

9 Gwneuthum dy dalcen “fel 
adamant, yn galettach na'r gall- 
estr: *nac ofna hwynt, ac na ddy- 
chryna rhag eu hwynebau, er mai 
tŷ gwrthryfelgar ydynt. 

10 Dywedodd hefyd wrthyf, Ha 
fab dyn, derbyn ôth galon, a 
chlyw â'th glustiau, fy holl eiriau 
a, lefarwyf wrthyt. 

l1 Oerdda hefyd, a dos at y 
gaethglud, at feibion dy bobl, a 
llefara hefyd wrthynt, a dywed 
wrthynt, Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW; fpa un bynnag a 
wnelont aì gwrandaw ai peidio. 

12 £ Yna yr yspryd 2m cymmer- 


lodd, a chlywn swn cynnwrf mawr 


o'm hol, yn. dywedyd, Bendigedig 
Jyddo gogonianb yr ARGLWYDD 
o'i le. 

13 A swn adenydd y pethau byw 
oedd yn “cyffwrdd â'u gilydd, a 
swn yr olwynion ar eu cyfer hwynt, 
a swn cynnwrf mawr. 

14 A'r yspryd am cyfododd, ac 
am cymmerodd ymaith, a mi a 
euthum yn chwerw yn angerdd fy 
yspryd; ond ^llaw yr ARGLWYDD 
oedd gref arnaf. 

15 4 A mi a ddeuthum i Tel- 


RZECIEL, III 





abib, at y gaethglud oedd yn aros 
wrth afon Chebar, a imi a eistedd- 
ais lle yr oeddynt hwythau yn 
eistedd, ïe, eisteddais yno saith 
niwrnod yn syn yn eu plith hwynt. 

16 Ac ym mhen y saith niwrnod 
y daeth gair yr ARGLWYDD attaf, 
gan ddywedyd, 

17 EMab dyn, mi a'th wneuthum 
dilyn wyliedydd i dŷ Israel: am 
hynny gwrando y gair Om genau, 
a rhybuddia hwynt oddi wrthyf íi. 

18 Pan ddywedwyf wrth y dryg- 
ionus, Gan farw y byddi farw; oni 
rybuddi ef, ac oni leferi i rybuddio 
y drygionus oddi wrth ei ddryg- 
ffordd, fel y byddo byw; y dryg- 
ionus hwn a fydd marw yn ei an- 
wiredd: ond ei waed ef a ofynaf 
fi ar dy law di. 

19 Ond os rhybuddi y drygion- 


us, ac yntau heb droi oddi wrth ei|: 


ddrygioni, na'i ffordd ddrygionus, 
efe a fydd marw yn ei ddrygioni; 
ond tì a achubaist dy enaid. 

20 Hefyd "pan ddychwelo y cyf- 
iawn oddi wrth ei ? gyfiawnder, a 
gwneuthur camwedd, a rhoddi o 
honof dramgwydd o'i flaen ef, efe 
fydd marw: am na rybuddiaist ef, 
am ei bechod y bydd efe marw, 
a'ì gyfiawnder yr hwn a wnaeth 
efe ni chofir; ond ei waed ef a 
ofynaf ar dy law di. 

21 Ond os tydi a rybuddi y cyf- 
iawn, rhag pechu or cyfiawn, ac 
na phecho efe; gan fyw y bydd 
efe byw, am ei rybuddio: a thithau 
a achubaist dy enaid. 

22 Ac "yno y bu llaw yr AR- 
GLWYDD arnaf, ac efe a ddywed- 
odd wrthyf, Cyfod, dos i'r gwastad- 
edd, ac yno y llefaraf wrthyt. 

. 23 Yna y cyfodais, ac yr euthum 
i'r gwastadedd: ac wele ogoniant 
yr ARGLWYDD yn sefyll yno, fel 
y gogoniant 9a welswn wrth afon 
Chebar: a Pmi a syrthiais ar fy 
wyneb. 

24 Yna “yr aeth yr yspryd ynof, 
ac a'm gosododd ar fy nhraed, ac 
a ymddiddanodd â mi, ac a ddy- 
wedodd wrthyf, Dos, a chau arnat 
o fewn dy dŷ. 

95 Tithau fab dyn, wele, "hwy a 
roddant rwymau arnat, ac ath 
rwymant â hwynt, ac na ddos 
allan yn eu plith. | 

26 A *mi a wnaf i'th dafod lynu 
wrth daflod dy enau, a thi a wneir 
yn fud, ac ni byddi iddynt yn 





i geryddu Isracl. 





Cyn 
CRIST 
695. 


i Job 2, 19. 


k pen. 99. 7, 
&e. 

l Es. 52, 8, 
a, ôG. 10, 


a, 62. 6. 
Jer. 6. 17, 


m pen. lS, 


& 23.12, 13. 
5 Heb. 
gyfiawn- 
erau. 


n ad, 14. 
pen. 1. 9. 


open. l.l. 
P pen. 1. 29. 


8 pen. 2, 2, 


r pen, 4. 8, 


s pen, 24, 
y. 
Lue 1. 20, 
22, 


| 





T6 


Rhith o chysgod. gwarchae, 
cRT5T | a *canys tŷ gwrthryfelgar 
| 27 Ond pan lefarwyf wrthyt, yr 
agoraf dy safn, a dywedi wrthynt, 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
Dpuw; Yr hwn a wrandawo, 
gwrandawed; ar hwn a beidio, 
peidied: canys tŷ gwrthryfelgar 


ydynt. 

PENNOD IV. 

1 Dan rith a chysgod. amgylchynu y ddinas, y 
mae yn dangos yr amser o wrthryfel Jero- 
boam hyd y caethiwed : 9 a thrwy ddarparu 
lluniaeth niewn gwarchae, yn dangos dosted 

fyddai y newyn. 

ITHAU fab dyn, cymmer i ti 
briddlech, a dod hi o'th flaen, 

a llunia arni ddinas Jerusalem : 

2 A gwarchae yn ei herbyn hi, 
ac adeilada wrthi * warchglawdd, a 
bwrw o'i hamgylch hi wrthglawdd ; 
dod hefyd wersylloedd wrthi, a 
gosod offer rhyfel yn ei herbyn o 
amgylch. 

3 Cymmer i fi hefyd “badell 
haiarn, a dod hi y» fur haiarn 

rhyngot a'r ddinas; a chyfeiria dy 
wyneb atti, a bydd mewn gwar- 
chaeedigaeth, a gwarchae di arni. 

Arwydd fydd hyn ìi dŷ Israel. 

4 Gorwedd hefyd ar dy ystlys 
|aswy, a gosod anwiredd tŷ Israel 
|arni; wrth rifedi y dyddiau y gor- 
weddych arni; y dygi eu hanwiredd 
hwynt, | | 

1 5 Canys rhoddais arnat ti flyn- 
petsu o yddoedd eu hanwiredd hwynt, wrth 
pren. 12 ifedi y dyddiau, tri chân niwrnod 
a deg a phedwar ugain: felly y 
dygi anwiredd tŷ Israel 

6 A phan orphenych y rhai hyn- 

ny, gorwedd eilwaith ar dy ystlys 
ddehau, a thi a ddygi anwiredd 
tŷ Judah ddeugain niwrnod: **pob 
diwrnod am flwyddyn a roddais i 


an 


EW  — .—  — —  ---__-_____ 





2 Neu, 
bennaeth- 
| daid. 


$ Neu, 
yudeU, 


Cylcn 


Diweddu 
Cylch 
080; 


a Num, 14. 
ot 

4 Heb. 

diwrnod ti. 

7 A chyfeiria dy wyneb at war- 
cha€edigaeth Jerusalem, a'th fraich 
yn noeth; a.thi a brophwydi yn 
ei herbyn hi. 

8 Wele hefyd, rhoddais rwymau 
arnat, fel na throech 5o ystlys i 
ystlys, nes gorphen o honot ddydd- 
iau dy warchaeedigaeth. 

9 $ Cymmer i ti hefyd wenith, a 
''|haidd, a ffa, a ffacbys, a mìlet, a 
chorbys, a dod hwynt mewn un 
llestr, a gwna hwynt i ti yn fara, 
dros rifedi y dyddiau y gorwedd- 
ych ar dy ystlys: tri chân niwrnod 
adeg a phedwar ugain y bwyttêi 
ef. | 


am 
flwyddyn, 
iwrno 


am 
Jfwyddyn. 


5 Heb, o'th 
ystlys â'th 
ystlys. 


163 


EZEOCIEL, IV. 


Barnedigaethau Duw 
10 A'th fwyd a fwyttêl a fydd|_ Cyr 


Cyn 
bd .|CR 
wrth bwys, ugain sicl yn y dydd: cC 


o amser i amser y bwyttêi ef. 

ll Y dwfr.hefyd a yfi wrth fesur; 
chweched ran hìn a yfi, o amser i 
amser. : 

l2 Ac fel teisen haidd y bwyttêi 
ef; ti a'ì cresi hi hefyd wrth dail 
tom dyn, yn eu gŵydd hwynt. 

13 A dywedodd yr ARGLWYDD, 


Felly ?*y bwytty meibion Israel eu |» Hos. 9.2 


bara halogedig mysg y cen-| 
hedloedd y t'y gyrraf har 
attynt. | 

l4 Yna y dywedais, “O AR-|[<âct 1^ 
GLWYDD DDUW, wele, nì halogwyd 


- * . d | 
fy enaid, ac ni fwytteais furgyn nh 92, 


neu ysglyfaeth o'm hieuengctid hyd 
yr awr hon; ac ni ddaeth i'm safn 
gig ffiaidd. 

15 Yntau a ddywedodd wrthyf, 
Wele, mi a roddais i ti fiswail 
gwartheg yn lle tom dyn, ac â 
hwynt y gwnei dy fara. 

16 Dywedodd hefyd wrthyf, Mab 
dyn, wele *fi yn torri ffon bara yn 
Jerusalem, fel y bwyttaont fara dan 
bwys, ac mewn gofal; ac yr yfont 
ddwfr dan fesur, ac mewn syndod. | * 
17 Fel y byddo arnynt eisieu 
bara a dwfr, ac y synnont un gyd 
âc arall, ac fy darfyddont yn eu 
hanwiredd, | 


| PENNOD V. 

1 Dan rith a chysgod y gwallt, 5 y mae yn 
dangos barnedigaelh Jerusalem am eu ham- 
ufudd-dod; 12 a hynny rwy mewyn, a 
chledduf, a gwasgarfa. — 

ITHAU fab dyn, cymmer i ti 

gyllell lem, cymmer i ti ellyn 
eillio, *ac *eillia dy ben a'th farf: 
yna y cymmeri ì ti gloriannau 
pwys, ac y rhenni hwynt. 

2 P'Traian a losgi yn tân y'nghanol 
cy ddinas, pan gyflawner $ dydd- 
iau y gwarchae; traian a cymmeri 
hefyd, ac a? tarewi ô'r gyllell o'i 
amgylch; a thraian a daeni gyd 
â'r gwynt: a mi a dynnaf gleddyf 
ar eu hol hwynt. 

3 Cymmer hefyd oddi yno ychyd- 
ig o nifer, a chylymma hwynt yn 
dy * odre. 

4 A chymmer eilwaith raê o hon- 
ynt hwy, a thafl hwynt i ganol y 
tân, a llosg hwynt yn tân: o hono 
y daw allan dân i holl dŷ Israel. 

5 4 Fel hyn y dywed yr AR-| 
GLWYDD DDUW; Jerusalem 4w 
hon: gosodais hi ym mysg y cen- 
hedloedd a'r tiroedd o'i hamgylch. 


Lef. 11. 40, 
17. 15. 


e Lef. 26. 
26 


f Lef, 26. 
99, 


994. 


2Heb.a 
gwm«a iddo 
dramwy 
ar dy ben, 
&c 


a Wis. 7. 20, 
b ad, 12. 

cpen,4.], 
d pen. 4. 8, 








a 
Deut. 14. 
3. ' 


Ps, 105. 16. 
Ss O. 1, ' 

pen, 5. 16, | 
14,13. . 








yn erbyn Jerusalem. 






6 A hì a newidiodd fy marnedig- 
aethau i ddrygioni yn fwy nar 
cenhedloedd, a'm deddfau yn fwy 
na'r gwledydd sydd o'i hamgylch: 
canys gwrthodasant fy marnedig- 
aethau a'm deddfau, ni rodiasant 
ynddynt. 

7 Am hynny-fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW; Am i chwi 
amlhâu yn fwy na'r cenhedloedd 
sydd o'ch amgylch, heb rodio o 
honoch yn fy neddfau, na gwneuth- 
|*ger21»|ur fy marnedigaethau, ac “na 
wnaethoch yn ol barnedigaethau y 
cenhedloedd sydd o'ch amgylch ; 

8 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW; Wele fi, ïe, 
myfi, ydwyf yn dy erbyn, a gwnaf 
'yn dy ganol di farnedigaethau yng 
ngolwg y cenhedloedd. 

9 A gwnaf ynot yr hyn ni wneuth- 
um, ac nis gwnaf ei fath mwy, am 
dy holl ffieidd-dra. 

10 Am hynny y tadau fa fwyttânt 
Deut.2&. | y plant yn dy fysg di, a'r plant a 
69. 
2Bren.6. IÍwyfby eu tadau; a gwnaf ynot 
J«.14.9. | farnedigaethau, a mi a daenaf dy 
galar,2) | holl weddill gyd â phob gwynt. 

ll Am hynny, /& mat byw fi, 
medd yr ARGLWYDD DDUW, Yn 
ddïau am halogi o honot fy nghys- 
segr âth holl ffieidd-dra .ac â'th 
holl frynti, am hynny hefyd y prin- 

Fpen.T. hâf finnau d;; ac “nid arbed fy 

'^".^ llygad, ac ni thosturiaf chwaith. 

* Edrych | ]12 4 * Dy draian fyddant feirw o'r 
Jer.15.2. | haint, ac a. ddarfyddant o newyn, 

yn dy ganol; a thraian a syrthiant 
ipen.6.8. | ar y cleddyf o'th amgylch ; a ' thrai- 

an a daenaf gyd â phob gwynt: a 
F thynnaf gleddyf ar eu hol hwynt. 
_ 13 Felly y gorphenir fy nig, ac y 
llonyddaf fy llidiowgrwydd yn eu 
herbyn hwynt, ac ! ymgysuraf: a 
hwy a cânt wybod mai myfi yr 
ARGLWYDD a? lleferais yn fy 
|ngwŷn, pan orphenwyf fy llid yn- 
| ddynt. 
_ 14 A rhoddaf di hefyd yn an- 
rhaith, ac yn warth ym mysg y 
cenhedloedd sydd oth amgylch, 
yngolwg pawb a êl heibio. 

15 Yna y: bydd my gwaradwydd 
a'r gwarthrudd yn ddysg ac 
syndod i'r cenhedloedd sydd o'th 
amgylch, pan wnelwyf ynot farn- 
edigaethau mewn dig, a llidiowg- 
rwydd, a cherydd llidiog. Myfi yr 
ARGLWYDD a2 lleferais. Mb 
16 Pan "anfonwyf arnynt ddrwg 
saethau newyn, y rhai fyddant i'w 


“G9 


Cyn 
CRIST 
594. 





f Lef. 26. 


| k Lef, 26. 


| | Es. 1. 24. 


Em I)eut, 29. 
7. 


pn Deut, 92, 
2 








| EZECIEL, VI. 


| 
| 


'ymaith eich haul-ddelwau, ac y 


y cleddyf ym mysg y cenhedloedd, 





Barnedigaeth Israd. 





difetha, y rhai a ddanfonaf i'ch | _ Cyn 
difetha: casglaf hefyd newyn ar-| ORIST 
noch, a * thorraf eich ffon bara : 

17 Anfonaf hefyd arnoch newyn, 
a P bwystfil drwg; ac efe a'th ddi- 
blanta di: haint hefyd a gwaed a 
dramwya trwot ti; a dygaf gleddyf 
arnat, Myfi yr ARGLWYDD a'i llef-| 
erais, 














PENNOD VI. 

l Barnedigaelth Israel am ew delw-addoliaeth. 
$ Gweddill a fendithir. 11 Annog y ffydd- 
loniaid î gwyno eu gofid. 

DAETH gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

2 Mab dyn, gosod dy wyneb 
£u a “mynyddoedd Israel, a phro- 
phwyda yn eu herbyn ; 

3 A dywed, Mynyddoedd Israel, 
gwrandêwch air yr ARGLWYDD[ 
Duuw: Fel hyn y dywed yr An- 
CLWYDD DDUW wrth y mynydd- 
oedd ac wrth y bryniau, wrth y 
nentydd ac wrth y dyffrynoedd; 
Wele fi, *&, myfi yn dwyn cleddyf 
arnoch, a mi a ddinystriaf eich 
uchel-leoedd. | 

4 Eich allorau hefyd a_ddifwynir, 
ach *haul-ddelwau a ddryllir: a 
?chwympaf eich archolledigion o. 


flaen eich eilunod. 

thaenaf eich esgyrn o amgylch 
oedd a anrheithir, a'r uchelfeydd a 
ac y peidio eich eilunod, ac y torrer 
yn eich canol; a “chewch wybod. 
byddo i chwi raê wedi dïangc gan 
nryllio â'u calon butteinllyd, yr 


— | Let.oe. 
5 A rhoddaf gelanedd meibion | 
eich allorau. | 
ddifwynir ; fel yr anrheithier ac y 
dil€er eich gweithredoedd. — 
cad, 1o, 
« v | pen..â,9, 
mai myfi yw yr ARGLWYDD, a 11. 10, 
d pen. 5. 2, 
12, 
ydd. | 
.ym mysg y cenhedloedd y rhai y 
e Ps. T8. â0, 


004. 


apon, 96. l, 


Z Neu, 
delwau, 
ac felly 


Israel ger bron eu heilunod, a 

6 Yn eich holl drigfeydd y dinas- 
difwyner eich allorau, ac y torrer 

7 Yr archolledig hefyd a syrth 

8 « “Etto gadawaf weddill, fel y 
pan wasgarer chwi trwy y gwled- 

9 A'ch rhai dïangol a'm cofiant i 
caethgludir hwynt attynt, am “fy Tu 


hon a giliodd oddi wrthyf; ac fâ'u 
llygaid, y rhai a butteiniasant ar pe 
ol eu heilunod: * yna yr ymffieidd- 
iant ynddynt eu hun am y drygioni. 
a wnaethant yn eu holl ffieidd-dra. 
: 10 A chânt wybod mai myíì yw 
yr ARGLWYDD, dc na leferais yn 


& Lef. 26. 
pen. 36. 3L, 


1 
| Llwyr anrhaith Tsrac, | 


EZECIEL, VII 





tad. T7, 


k Es. 57. 5. 
Hos. 4, 19, 


$ Neu, 
anrheithiol 
'r anial- 
wch. 


Amos 8. 9, 
Matt. 24. 
6, 13, 14, 


b ad, 8, 9, 


cpen. 5. 11. 
a Ss. ls, 
a 9, lO. 


d pen. 6. T. 
a l2.20, 











2 Heb, yn 
dy erbyn. 


e ad. 10, 
fod. 12, 





ofer am wneuthur iddynt y drwg 
hwn. 

ll Y Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW ; PTaro â'th law, a 
chur â'th droed, a dywed, O, rhag 
holl ffieidd-dra drygioni tŷ Israel! 
canys trwy gleddyf, trwy newyn, a 
thrwy haint, y syrthiant. 

12 Y pellennig a fydd marw o'r 
haint, ar cyfagos a syrth gan y 
cleddyf; y gweddilledig hefyd ar 
gwarcha&edig a fydd marw o new- 
yn: fel hyn y gorphenaf fy llid- 
iowgrwydd arnynt. 

BA ichewch wybod mai myfi 
yw yr ARGLWYDD, pan fyddo eu 
harcholledigion hwynt ym mysg eu 
heilunod o amgylch eu hallorau, 
Ear bob bryn uchel, ar holl bennau 
y mynyddoedd, a than bob pren 
în a than bob derwen gauadfrig, 
lle y rhoddasant arogl peraidd i'w 
holl eilunod, 

]4 Felly yr estynaf fy llaw ar- 
nynt, a gwnaf y tir yn anrhaith; 
ïe, fwy *anrheithiol na'r anial- 
wch £4 a Diblath, trwy eu holl 
drigfeydd: a chânt wybod mai 
myfi 4w yr ARGLWYDD. 


PENNOD VII. 

1 Llwyr anrhaith Israel. 16 Galarus edjfeir- 
wch y rhai a ddîangent. 20 Y gelynion yn 
halogi y cyssegr, o herwydd ffieidd-dra yr 
Israeliaid. 23 Dan rith cadwyn y mae yn 
dangos ew gofidus gaethiwed hwy. 

DAETH gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

9 Tithau, fab dyn, fel hyn y dy- 
wed yr ARGLWYDD DDUW wrth dir 
Israel; * Diwedd, diwedd a ddaeth 
ar bedair congl y tir. 

3 Daeth yr awr hon ddiwedd 
arnat, a mi a anfonaf fy nig ar- 
nat ti; Pbarnaf di hefyd yn ol dy 
ffyrdd, a rhoddaf dy holl ffieidd- 
dra arnat. 

4 “Fy llygad ^hefyd ni'th arbed 
di, ac ni thosturiaf: eithr rhoddaf 
dy ffyrdd arnat ti, a'th. ffieidd-dra 
fydd yn dy ganol di: “fel y gwyp- 
och mai myfi 47 yr ARGLWYDD. 

5 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
DDUW; Drwg, drwg unig, wele, a 
ddaeth. 

6 Diwedd a ddaeth, daeth diw- 
edd: y mae yn gwylio “am danat; 
wele, efe a ddaeth. 

7* Daeth y boregwaith attat, pres- 
wylydd y tir : ' daeth yr amser, agos 
yw y dydd terfysg, ac nid adsain 
mynyddoedd. 


T10 





fy llid arnat, ac y gorphenaf fy 
nig wrthyt: barnaf di hefyd yn ol 
dy ffyrdd, a rhoddaf dy holl ffieidd- 
dra arnat. 

9 A'm llygad nid arbed, ac ni 
thosturiaf: rhoddaf arnat yn ol dy 
ffyrdd, a'th ffieidd-dra a fydd yn 
dy ganol di; a “chewch wybod 
mai myfi yr ARGLWYDD sydd yn 
taro. 

10 Wele y dydd, wele efe yn dy- 
fod: y boregwaith a aeth allan; 
blodeuodd y wiïalen, blagurodd 
balchder. 

ll Cyfododd traha yn wïalen 
drygioni: nì bydd um o honynt, 


nac ou “llïaws, nac o'r eiddynt,| 


hna galar drostynt. 


12 Yr amser a ddaeth, y dydd a 
6 


nesaodd: na lawenyched y prynwr, 
ac na thristâed y gwerthwr: canys 
mae digllonedd ar ei holl lïaws hi. 
13 Canys y gwerthydd ni ddy- 
chwel at yr hyn a werthwyd, * er 
eu bod etto yn fyw: oblegid y 





8 Weithian ar fyrder y tywalltaf R 


Cyn 
RIST 
604, 








£ ad. â, 


weledigaeth sydd am ei holl lïaws, | yy 


y rha mi ddychwelant: ac nid 
ymgryfhâ neb yn anwiredd ei 
fuchedd. 

14 Udganasant yr udgorn, 1 barot- 
tôl pawb: etto nid â neb i'r rhyfel; 
am fod fy nigllonedd yn erbyn eu 
holl lïaws. 

15 iY cleddyf fydd oddi allan, 
yr haint hefyd a'r newyn o fewn: 
yr hwn fyddo yn y maes, a fydd 
farw gan gleddyf; ar hwn a fyddo 
yn y ddinas, newyn a haint ai 
difa ef. 

16 íT Etto eu rhai dïangol hwy a 
ddïangant, ac ar y mynyddoedd y 
byddant hwy i gyd fel colommen- 
nod y dyffryn, yn griddfan, bob 
un am ei anwiredd. 

17 Yr holl FEddwylaw a laesant, 
a'r holl liniau a ânt yn ddwfr. 

18 !Ymwregysant hefyd mewn 
sachlïan, ac arswyd a'u toa hwynt; 


a bydd cywilydd ar bob wyneb, a| is 


moelni ar eu holl bennau hwynt. 

19 Eu harian a daflant i'r heolydd, 
a'u haur êa roir heibio: eu " harian 
na'u haur ni ddichon eu gwared 
hwynt yn nydd digter yr AR- 
GLWYDD: eu henaid ni ddiwallant, 
a'u coluddion ni lanwant: o her- 
wydd "tramgwydd eu hanwiredd 
ydyw. 

20 A thegwch ei harddwch ef 


a osododd efe yn rhagoriaeth : ond | 


t Deut. 22. 
W” 


Oe 
Galar. 1. 
20, 


k Es. 13. 7. 
Jer. 6. 24, 


ì Es. 3, 4, 
& 15, 9, 3, 


aelh, neu, 
aflendid. 
m Diar. 11, 


â, 
Seph. 1. 


T7 Neu, eu 
hanwiredd 


5 Neu, sydd 
â'i fuchedd 
yn ei an- 
wiredd. 


a'u gofidus gaethiwed. 





gwnaethant ynddo ddelwau eu 
ffieidd-dra 4u brynti: am hynny 
$y rhoddais ef ym mhell oddi wrth- 








Gi neh nt. 

um ef yn . 22 

beihafan | 21 Ac mi ai rhoddaf yn llaw 
ynt. 


dïeithriaid yn yspail, ac yn an- 
rhaith i raì drygionus y tir; a hwy 
a'i halogant ef. 

22 Troaf hefyd fy wyneb oddi 
wrthynt, a. halogant fy nirgelfa : ïe, 
'anrheithwyr a ddaw iddi, ac ai 
halogant. 

23 1 Gwna gadwyn; canys llan- 
wyd y tir o farn waedlyd, a'r ddinas 
sydd lawn o drais. 

24 Am hynny y dygaf rai gwaeth- 
af y cenhedloedd, fel y meddian- 
nont eu tai hwynt: gwnaf hefyd i 
falchder y cedyrn beidio; a'u cys- 
segroedd a * halogir. 

25 Y mae “dinystr yn dyfod; a 
hw7 a geisiant heddwch, ac nis 
câni. 

26 Daw "trychineb ar drychineb, 
a bydd chwedl ar chwedl: yna “y 
ceisiant weledigaeth gan y pro- 
phwyd; ond cyfraith a gyll gan 
yr offeiriad, a chynghor gan yr 
henuriaid. 

27 Y brenhin a alara, ar tywysog 
a wisgir âg anrhaith, a dwylaw 
pobl y tir a drallodir: gwnaf â 
hwynt yn ol eu ffordd, ac â'u barn- 
edigaethau y barnaf hwynt; fel y 
gwybyddont mai myfÍi yv yr AR- 
GLWYDD. 

PENNOD VIII. 


1 Ezeciel, mcwn gweledigaeth yn Jerusalem, 
9 yn cael dangos iddo ddelw eiddigedd, 1 ac 
ystafelloedd y delwau, 19 a galarwyr Tam- 
muz, 15 a'r rhai oedd yn addoli tu a'r haul. 
AW Digofaint Duw am eu delw-addoliaeth 
ywy. 

A BU yn y chweched flwyddyn, 
yn y chweched ns, ar y pum- 

med dydd o'r mis, a mi yn eistedd 
yn fy nhŷ, a henuriaid Judah yn 

eistedd ger fy mron, *syrthio o 

law yr ARGLWYDD DDUW arnaf 


_— 


9 Neu, 
yspeilwyr. 


2 Neu, 
etifeddant. | 
9 Heb. 


torrïad, 


n Jer. 4. 20, 


o Ps, 14.9, 
Galar 2. 


904, 


yno. 

2 Yna yr edrychais, ac wele ? gy- 
ffelybrwydd fel gwelediad tân; o 
welediad eì lwynau ac ìsod, yn 
dân; ac o'i lwynau ac uchod, fel 
gwelediad disgleirdeb, “megis lliw 
ambr. 

3 Ac efe *a estynodd lun llaw, ac 
a'm cymmerodd erbyn cudyn o'm 
pen : a chododd yr yspryd fi rhwng 

ddaear a'r nefoedd, ac a'm dug 
1 Jerusalem mewn gweledigaethau 
Duw, hyd ddrws y porth nesaf i 


Tl 


b pen. 1. 26, 
Jl. 


€ pen. 1, â, 


d Dan, 5. 5. 


EZECIEL, VIII. 






mewn, yr hwn sydd yn edrych tu 
ar gogledd, lle yr ydoedd eistedd- 
fa delw yr eiddigedd, yr hon a wna 
eiddigedd. 

4 Ac wele yno ogoniant Duw 
Israel, fel y weledigaeth *a welswn 
yn y gwastadedd. 

5 $ Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Mab dyn, cyfod yn awr dy lygaid 
tu a ffordd y gogledd. Felly y 


cyfodais fy llygaid tê a ffordd y|. 


gogledd; ac wele, tu ar gogledd, 
wrth borth yr allor, ddelw yr eidd- 
ìgedd hon yn y cyntedd. 

6 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Mab dyn, a weli di beth y maent 
hwy yn ei wneuthur, y ffieidd-dra, 
mawr y mae tŷ Israel yn ei wneuth- 
ur yma, i'm gyrru ym mhell oddi 
wrth fy nghyssegr? ac etto dy- 
chwel, cei weled ffieidd-dra mwy. 

7 “Ac efe am dug i ddrws y 
cyntedd; a phan edrychais, wele 
dwll yn y pared. 

8 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Mab dyn, cloddia yn y pared: a 
phan gloddiais yn y pared, wele 
ddrws. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Dos i mewn, ac edrych y ffieidd- 
dra drygionus y maent hwy yn eu 
gwneuthur yma. 

10 Felly mi a euthum, ac a 
edrychais; ac wele bob llun ym- 
lusgiad, ac anifail ffiaidd, a_ holl 
eilunod tŷ Israel, wedi eu portreio 
ar y pared o amgylch ogylch: 

11 A dengwr a thri ugain o henur- 
iaid ty Israel yn sefyll ar eu cyfer 
hwynt, a Jaazanïah mab Saphan yn 
sefyll yn eu canol, pob un a'i thus- 
ser yn ei law; a chwmmwl tew o 
fwg-darth oedd yn dyrchafu. 

12 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
A weli di, fab dyn, yr hyn y mae 
henuriaid Israel yn ei wneuthur 
yn y tywyllwch, bob un o fewn 
ei ddelw-gelloedd? canys dywed- 
ant, “Nid yw yr ARGLWYDD yn ein 
gweled; gadawodd yr ARGLWYDD 
y ddaear. 

13 $ Ac efe a ddywedodd wrth- 
yf, Tro etto, cei weled ffieidd-dra 
mwy, y rhai y maent hwy yn eu 
gwneuthur. 

14 Ac efe a'm dug i ddrws porth 
tŷ yr ARGLWYDD, yr hwn oedd tu 
ar gogledd ; ac wele yno wragedd 
yn eistedd yn wylo am Tammuz. 

15 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
A weli di Avym, fab dyn? dychwel 


FEuun-addolaaelh. Jerusalem. 





CRIST 
994, 





e pen. 1. 2S, 
& o. 23, 


f pen. 9. 9, 





Dinystr y rhaî ni nodwyd. 


Cyn. 
CRIST 
594. 





&£pen.ll.1. 


h Deut. 4. 
19, 
2 Bren, 23. 


5, ML. 

Job 31. 26. 

Jer. 44, 17. 
2 Neu, 

aî ysgafn- 

ach dim 

gan dŷ 

Judah na 

gwneuth- 

ur, &c, 


i pen. 6. 11. 


«L . $ . 


| Mic. 83.4. 
Zech, 7. 13. 


Cylch 
604, 


2 Heb. 
wynebu, 
8 Heb. 
&g arf ei 
ddrylliad. ' 


4 Heb. 
lwynau. 


a Edrych 
pen. 3. 29. ' 
a8. 4. 

| alo.4,18. 

| a11,22,93, 


b Exod. 12. 
7 


Dat. Tf Ga 
| C2 Petr 2. 
8. 


â ad. 10, 


e2 Chron. 
36. 17. 


5 Heb, î 
ddinysir. 


|y ffieidd-dra oll 


etto, cei weled ffieidd-dra mwy na 


n. 

ls Ac efe a'm dug i gyntedd tŷ 
yr ARGLWYDD oddi fewn, ac wele 
wrth ddrws teml yr ARGLWYDD, 
rhwng y porth ar allor, ynghylch 
Spìmwr ar hugain, a'u cefnau tu 
ag at deml yr ARGLWYDD, a'u hwyn- 
ebau. tu ar dwyrain ; ac yr oedd- 
ynt hwy yn ymgrymmu P^i'r haul 
tu a'r dwyrain. 

17 Y Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
A weli di Ayn, fab dyn? *ai peth 
ysgafn gan dŷ Judah wneuthur y 
ffieidd-dra a wnant. yma? canys 
llanwasant y tir â thrais, a gwrth- 
droisant i'm cyffrôli; ac wele hwy 
yn gosod blaguryn wrth eu trwyn. 

18 Minnau hefyd a wnaf mewn 
llid: “nid arbed fy llygad, ac ni 


. |thosturiaf: ac er iddynt “lefain yn 


fy nghlustiau â llef uchel, ni wran- 

dawaf hwynt. 

PENNOD IX. 

1 Gweledigaeth yn dangos yr achwbiâd rhaâ, 
5 ac y distrywid y Ueill. 8 Duw yn gwrthod 
gwrandaw eiriol drostynt. 

I hefyd â llef uchel 

llê y clywais, gan ddywedyd, 

Gwnewch i swyddogion y ddinas 

nesâu, a phob un â'i arf dinystr 

yn ei law. 

2 Ac wele chwech o wŷr yn dy- 
fod o ffordd y porth uchaf, yr hwn 
sydd yn 2edrych tu a'r gogledd, 


|a phob un “â'i arf dinystr yn ei 
llaw: ac yr oedd un gwr yn eu 


mysg hwynt wedi eì wisgo â llïan, 
a chorn du ysgrifenydd wrth ei 
“glun; a hwy a aethant i mewn, ac 
a safasant wrth yr allor bres. 

3 A * gogoniant DUw Israel a gyf- 
ododd oddi ar y cerub yr ydoedd 
efe arno, hyd riniog y tŷ. Ac efe 
a lefodd ar y gwr oedd wedi ei 
wisgo â llïan, yr hwn yr oedd corn 
du ysgrifenydd wrth ei glun : 

4 'A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrtho, Dos trwy ganol y ddinas, 
trwy ganol Jerusalem, a “noda 
nôd ar dalcennau y dynion “sydd 
yn ucheneidio ac yn gweiddi am 

a wneir yn ei 
chanolhì/ ' 3 JJ 
.5 1 Ac wrth y lleill y dywedodd 
efe lle y clywais, Ewch trwy y 
ddinas ar ei ol ef, a tharêwch; 
nac -arbeded eich: llygad, ac na 
thosturiwch, (4nd MM. 
. 6 *Teddwch “yn farw yr henwr, 
y gwr ieudngo, a'r forwyn, y'plant 


12 


.EZECIEL, IX. 


hefyd, a'r gwragedd ; ond na ddeu- 
wch yn agos at un gwr y byddo 
y nôd arno: ac far fy nghyssegr 
y dechreuwch. Yna y dechreuas- 
ant ar “y gwŷr hen, y rhai oedd o 
flaen y tŷ. 

7 Dywedodd wrthynt hefyd, Hal- 


Gweledigaeth 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
594, 


î Jer.25. 29, 
£ pen, 8. 11, 
16, 


ogwch y tŷ, a llenwch y cyntedd-| 


oedd o rai lladdedig: ewch allan. 
Felly hwy a aethant allan, ac a 
darawsant yn y ddinas. .. 

8 TA bu, a hwy yn lladd, a'm 
gadaw innau, i mi syrthio ar fy 
wyneb, a gwaeddi, a dywedyd, O 
ARGLWYDD DDUW, a ddifethi di 
holl weddill Israel, wrth dywallt 
dy lid ar Jerusalem ? 

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Anwiredd tŷ Israel a thŷ Judah 
sydd fawr.dros ben; a $llawn yw 
y tir o waed, a llanwyd y ddinas o 
“gamwedd: o herwydd dywedant, 
b Gwrthododd yr ARGLWYDD y 
ddaear, ac nid yw yr ARGLWYDD 
yn gweled. y 
“10 Ac am danaf fi, Inid erbyd fy 
llygad, ac ni thosturiaf ; rhoddaf eu 
ffordd eu hun ar eu pennau. 

ll Ac wele, y gwr wedi ei wisgo 
â'llian, yr hwn y7 oedd y corn du 
wrth' ei glun, yn dwyn gair dra- 
chefn, gan ddywedyd, Gwneuthum 
fel y gorchymynaist i mi. 

PENNOD X. 


1. Gweledigaeth y marwor tân a wasgerid dros 
y ddinas. 8 Gweledigaeth y cerubiaid. 
NA yr edrychais, ac wele yn 
2 y ffurfafen, yr hon oedd uwch 
ben y cerubiaid, "megis maen sa- 
phir, fel dull cyffelybrwydd gor- 
seddfa, a welid arnynt hwy. 

2 Ac efe a lefarodd wrth “y gwr 
a wisgasid â llïan, ac a ddywed- 
odd, Dos i mewn rhwng yr olwyn- 
ion, hyd dan y cerub, a llanw “dy 
ddwylaw o farwor tanllyd oddi 


rhwng y cerubiaid, a thaena ar y 


ddinas. Ac efe a aeth o flaen fy 
llygaid. 

3 A'r cerubiaid oedd yn sefyll o 

du dehau y tŷ, pan aeth y gwr i 
mewn; ar ewmmwl a lanwodd y 
cyntedd nesafì mewn. 
44 Yna y cyfododd gogoniant yr 
ARGLWYDD oddi ar y cerub, ac a 
safodd 6ddi ar riniog y tŷ; a'r'tŷ 
a lanwyd â'r cwmmwl, â llanwyd y 
cyntedd o ddisgleirdeb gogoniant 
yr ARGLWYDD. a ï 


ŵyro barn. 
h pen. 8. 12. 


î pen, 5. 11, 
a 7.4. 
a S. 1lS. 


a pen, l,22, 


b pen. 1. 26. 
c pen. 9. 2. 


CY 
eu y 
o 


a Ha 
ad. IS. 
pen, 9. 9. 


' 5 A *swn adenydd y cerubiaid a pe 125 


glybuwyd hyd y cyntedd nesaf all- 





8 Heb. un 
cernb a 
en onodd 


lu 


allan d'3 
law, 


f pen. l, 8, 


8 pon, 1, 15, 


h pen. 1. 16, 


i pen. l, 17. 


4 Sef, gorph. 


k pen, 1, 18. 


| $ Neu, A'r 
olwynion 
a alwyd lle 
y clywais 
i, Olwyn, 
neu 
Galgol. 

1 pen, 1. 10, 


m pen. l, 5. 


n pen, 1, 19, 


9 pen. 1. 12, 
O 


g pen, 11, 22. 





y marwor tân. 


an, fel swn Duw Hollalluog pan 
lefarai, 

6 Bu hefyd, wedi iddo orchymyn 
i'r gwr a wisgasid â llïan, gan ddy- 
wedyd, Cymmer dân oddi rhwng 
yr olwynion, oddi rhwng y cerub- 
iaid ; fyned o hono ef, a sefyll wrth 
yr olwynion. 

7 Yna yr estynodd uw» cerub ei 
law oddi rhwng y cerubiaid i'r tân 
yr hwn oedd rhwng y cerubiaid, 
ac a gymmerth, ac a roddodd beth 
yn nwylaw yr Awn a wisgasid â 
llian: yntau a'ê cymmerodd, ac a 
aeth allan. 

8 Y A fgwelid yn y cerubiaid lun 
llaw dyn dan eu hadenydd. 

9 Edrychais hefyd, ac wele * bed- 
air olwyn wrth y cerubiaid, un 
olwyn wrth un cerub, ac un olwyn 
wrth gerub arall: a gwelediad yr 
olwynion oedd fel lliw maen beryl. 

10 A'u gwelediad, un wedd oedd 
iddynt ill pedair, fel pe byddai 
olwyn y'nghanol olwyn. 

ll !Pan gerddent, ar eu pedwar 
ochr y cerddent; ni throent pan 
gerddent, ond lle yr edrychai y 
pen, y cerddent ar ei ol ef; ni 
throent pan gerddent. 

12 Eu holl *gnawd hefyd, a'u 
cefnau, a'u dwylaw, a'u hadenydd, 
a'r “olwynion, oedd yn llawn llyg- 
aid oddi amgylch ; sef yr olwynion 
oedd iddynt ill pedwar. 

13 5Galwyd hefyd lle y clywais 
arnynt hwy, sef ar yr olwynion, 
O olwyn. 

14 A !phedwar wyneb oedd i bob 
un; yr wyneb cyntaf yn wyneb 
cerub, a'r ail wyneb yn wyneb 
dyn, a'r trydydd yn wyneb llew, 
a'r pedwerydd yn wyneb eryr. 

15 A'r cerubiaid a ymddyrchaf- 
asant. Dyma y “peth byw a wel- 
ais wrth afon Chebar. 

16 A "phan gerddai y cerubiaid, 
y cerddai yr olwynion wrthynt; a 


|phan godai y cerubiaid eu haden- 


ydd i ymddyrchafu oddi ar y ddae- 
ar, yr olwynion hwythau ni throent 
chwaith oddi wrthynt. 

17 Safent, pan safent hwythau; a 
chodent gyd â hwy, pan godent 
hwythau; canys yspryd $y peth 
byw oedd ynddynt. 

18 Yna Pgoconiant yr ARGLWYDD 
a aeth allan oddi ar riniog y tŷ, 
ac a safodd ar y cerubiaid. 

19 :A'r cerubiaid a godasant eu 
hadenydd, ac a ymddyrchafasant 


13 


EZECIEL, XI. 








oddi ar y ddaear o flaen fy llygaid: 
ar olwynion oedd yn eu hymyl, 
pan aethant allan: a safodd pob 





Rhyfyg y tywysogion. 


yn 
CRIST 


un wrth ddrws porth y dwyrain i|. 


dŷ yr ARGLWYDD; a gogoniant 
Duw Israel oedd arnynt oddi ar- 
nodd. 

20 Dyma y peth byw a welais 
dan Dpuw Israel, wrth afon Che- 
bar: a gwybâm mai y cerubiaid 
oeddynt. 

21 Pedwar wyneb oedd i bob un, 
a phedair aden i bob un, a chy- 
ffelybrwydd dwylaw dyn dan eu 
hadenydd. 

22 Cyffelybrwydd eu hwynebau 
oedd yr un wynebau ag a welais 
wrth afon Chebar, eu dull hwynt 
a hwythau: cerddentb bob un yn 
uniawn rhag ei wyneb. 


PENNOD XI. 


1 Rhyfyg y tywysogion. 4 Eu pechod a'u barn- 
edigaeth. 15 Ezeciel yn cwyno, a. Duw yn 
dangos iddo es arfaelh wrth achub gweddill, 
21 a chospi yr annuwiol. 22 Gogoniant Duw 
yn gadael y ddinas. 24 Dychwelyd Ezeciel 
at y gaethglud, 


NA y'm cyfododd yr yspryd, ac 

y'm dug hyd borth dwyrain 
tŷ yr ARGLWYDD, yr hwn sydd yn 
edrych tu ar dwyrain: ac wele 
“bìmwr ar hugain yn nrws y porth; 
ac yn eu mysg y gwelwn Jaazan- 
ïah mab Azur, a Phelatïah mab 
Benaiah, tywysogion y bobl, 

2 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Ha fab dyn, dyma y gwŷr sydd 
yn dychymmygu anwiredd, ac yn 
cynghori drwg gynghor yn y ddin- 
as hon: 

3 Y rhai a ddywedant, *Nid yw 
yn agos; adeiladwn dai; Phi yw 
y crochan, a ninnau y cig. 

4 Am hynny prophwyda i'w her- 
byn hwynt, prophwyda, fab dyn. 

5 Yna y syrthiodd “yspryd yr AR- 
GLWYDD arnaf, ac a. ddywedodd 
wrthyf, Dywed, Fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD; Tŷ Israel, fel hyn 
y dywedasoch: canys mi a wn y 
pethau sydd yn dyfod i'ch meddwl 
chwi, bob un o Aonynt. 

6 Amlhasoch eich lladdedigion o 
fewn y ddinas hon, a llanwasoch 
ei heolydd hi â chelaneddau. 

7 Am hynny, fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW ; * Eich lladded- 
igion, y rhai a osodasoch yn ei 
chanol hi, yw y cig; a hithau yw 
y crochan: chwithau a ddygaf all- 
an o'i chanol. 

8 Y cleddyf a ofnasoch, a'r cledd- 


BïBb3 


a Edrych 
pen. 8, 16, 


2 Neu, Nid 
ywini 
adeiladu 
taiyn agos. 


d pen. 24. 3, 
6, 10, 11. 
Mic. 2. 9. 








Achub gweddill Israel. 
Cyn _ | yf a ddygaf arnoch, medd yr AR- | minnau a fyddaf DDUW iddynt| 


ORIST | GgwyDD DDUW. 





2 
-J 


mes 
o 


ddae 
b 


o 
2 


â, 


, 


f ad. 10, 


S Neu, 
y rhaì. 


E Ps. 90, 1. 


h Jer, 32, 39, 
pen, 96. 20, 
Ut 

i Ps, 5l. 10, 

k Zech, T. 
12, 





9 Dygaf chwi hefyd allan o'i 
chanol hi, a rhoddaf chwi yn llaw 
dïeithriaid, a gwnaf farn yn eich 


mysg. 

î Ar y cleddyf y syrthiwch, ar 
derfyn Israel y barnaf chwi; “fel 
y gwypoch mai myfi yw yr AR- 
GLWYDD. 

ìl Y ddinas hon ni bydd i chwi 
yn grochan, ni byddwch chwithau 
yn gig o'i mewn; omd ar derfyn 
Israel y barnaf chwi: 

12 A fchewch wybod mai myfi 
yw yr ARGLWYDD: “canys ni rod- 
iasoch yn fy neddfau, ac ni wnaeth- 
och fy marnedigaethau; ond yn 
ol defodau y cenhedloedd o'ch 
amgylch y gwnaethoch. 

13 A phan brophwydais, bu 
farw Pelatïah mab Benaiah: yna 
syrthiais ar fy wyneb, a gwaeddais 
â llef uchel, a dywedais, O ARn- 
GLWYDD DDUW, a wnei di drangc 
ar weddill Israel? 

l4 A daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

15 Ha fab dyn, dy frodyr, dy 
frodyr, dynion dy geraint, a holl 
dŷ Israel yn gwbl, ydyw y rhai y 
dywedodd preswylwyr Jerusalem 
wrthynt, Ymbellhêwch oddi wrth 
yr ARGLWYDD; i ni y rhodded y 
tir hwn yn etifeddiaeth. 

16 Dywed am hynny, Fel hyn y 
dywed yr ARGLWYDD DDUW; Er 
gyrru o honof hwynt ym mhell 
ym mysg y cenhedloedd, ac er 
gwasgaru o honof hwynt trwy y 
gwledydd, etto “ byddaf yn gyssegr 
bychan iddynt yn y gwledydd lle 
y deuant. 

17 Dywed gan hynny, Fel hyn 
y dywed yr ARGLWYDD DDUW; 
Casglaf chwi hefyd o fysg y bobl- 
oedd, a chynhullaf chwi o'r gwled- 
ydd y'ch gwasgarwyd ynddynt, a 
rhoddaf i chwi dir Israel. 

18 A hwy a ddeuant yno, ac a 
symmudant ei holl frynti hi a'i holl 
ffieidd-dra allan o honi hi. 

19 A Prhoddaf iddynt un galon, 
ac .yspryd newydd a roddaf yn- 
och ; tynnaf hefyd “y galon garreg 
ymaith o'u enawd hwynt, a rhodd- 
af iddynt galon gig: 

20 Fel y rhodiont yn fy neddf- 
au, ac y cadwont fy marnedig- 
acthau, ac y gwnelont hwynt: a 
hwy a fyddant yn bobl i mì, a 


“A 


EZECIEL, XII. 


hwy. 

21 Ond am y rhaî y mae eu calon 
yn myned ar ol meddwl eu brynti 
au ffieidd-dra, !rhoddaf eu ffordd 
hwynt ar eu pennau eu hun, medd 
yr ARGLWYDD DDUW. 

22 Yna y cerubiaid a gyfodas- 
ant eu hadenydd, a'r olwynion yn 
eu hymyl, a gogoniant Duw Israel 
oedd arnynt oddi arnodd. 

23 A gogoniant yr ARGLWYDD O 
ymddyrchafodd oddi ar ganol y 
ddinas, ac a safodd "ar y mynydd 
sydd o'r tu dwyrain i'r ddinas. 

24 Yna yr yspryd a'm cododd 
i, ac 2m dug hyd Caldea at y 
gaethglud mewn gweledigaeth trwy 
yspryd DUW. A'r weledigaeth a 
welswn a ddyrchafodd oddi wrthyf. 

25 Yna y lleferais wrth y rhai 
or gaethglud holl eiriau yr AR- 
GLWYDD, y rhai a ddangosasai eíe 
ì mi, 

PENNOD XIL 


1 Rhith ac arwydd symmudiad Ezeciel, $ yn 
dangos caethiwed Sedeciah. VW Dychryn Eze- 
ciel yn dangos anghyfannedd-dra yr Iudd- 
ewon. 21 Beio ar ryfygus ddiareb yr Iudd- 
ewon. 26 Ebrwydded y weledigaeth. 


A yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 

2 Trigo yr wyt ti, fab dyn, yng 
nghanol ^tŷ gwrthryfelgar, y rhai 
by mae llygaid iddynt i weled, 


ac ni welant; clustiau iddynt i| 
clywed, ac ni chlywant: canys tŷ | 


gwrthryfelgar ydynt. 

3 A thithau, fab dyn, gwna ì ti 
2oíffer caethglud, a muda liw dydd 
o flaen eu llygaid hwynt; ïe, muda 
o'th le dy hun i le arall y ngŵydd 
eu llygaid hwynt: nid hwyrach 
y gwelant, er eu bod yn dŷ gwrth- 
ryfelgar. 

4 A dwg allan dy ddodrefn liw 
dydd y'ngŵydd eu llygaid, fel do- 
drefn caethglud: a dos allan yn yr 
hwyr y'ngŵydd eu llygaid, fel *rhai 
yn myned allan i gaethglud, 

5 Cloddia i ti o flaen eu llygaid 
hwynt trwy y mur, a dwg allan 
trwy hwnnw. 

6 Ar dy ysgwydd y dygi yng 
ngŵydd eu llygaid hwynt, yn y 
tywyll y dygi allan: dy wyneb a 
guddi, fel na welech y ddaear: 
canys 4m arwydd y'th roddais i 
dŷ Israel. 

7 Ac mi a wneuthum felly fel 
y'm gorchymynwyd: dygais fy offer 


Arwydd o 





Cyn 
CRIST 
594, 





1 pen, 9, 10, 


m Edrych 
Zech, 14, 4, 


904. 


2 Neu, 
ddodrefn. 

















9 Hev. 
mynediad o 
gaethiwed, 





gaethiwed Sedeciah. 


EZECIEL, XI. 


Beio dïareb yr Tuddewon. 





allan.liw dydd, fel offer caethglud ; 
ac yn yr hwyr y cloddiais trwy y 
mur â'm llaw: yn y tywyll y dyg- 
ais allan, ar fy ysgwydd y dygais 
o flaen eu llygaid hwynt. 

. 8 î A'r bore y daeth gair yr AR- 
GLWYDD attaf, gan ddywedyd, 

9 Ha fab dyn, oni ddywedodd tŷ 
Israel, y tŷ gwrthryfelgar, wrthyt, 
Beth yr wyt ti yn ei wneuthur? 

10 Dywed di wrthynt, Fel hyn y 
dywed yr ARGLWYDD DDUW, I'r 
tywysog yn Jerusalem y mae y 
baich hwn, ac i holl dŷ lsrael y 
rhai sydd yn eu mysg. 

ll Dywed, Eich arwydd chwi yd- 
wyf fi; fel y gwneuthum i, felly y 
gwneir iddynt hwy: mewn caeth- 
glud yr ânt i gaethiwed. 

12 A'r ctywysog yr hwn sydd yn 
eu canol a ddwg ar &4 ysgwydd yn 
y tywyll, ac a â allan: cloddiant 
| trwy y mur, ìi ddwyn allan trwyddo: 
ei wyneb a guddia fel na welo efe 
y ddaear â'4 lygaid. 

13 A mi a daenaf fy “rhwyd arno 
ef, fel y dalier ef yn fy rhwyd: a 
“dygaf ef i Babilon, tir y Calde- 
aid; ac ni wêl efe hi, etto yno y 
bydd efe marw. 

14 A fgwasgaraf yr holl raì sydd 
yn ei gylch ef i'w gynnorthwyo; 
ai holl fyddinoedd, tu a phob 
.9, |gwynt; a “thynnaf gleddyf ar eu 
Z hol hwynt. 

15 A hwy a gânt wybod mai myfi 
yw yr ARGLWYDD, wedi gwasgaru 
o honof hwynt ym mysg y cen- 
hedloedd, a'u taenu ar hyd y 
gwledydd. 

]6 Etto gweddillaf o honynt 
4ychydig ddynion oddi wrth y 
cleddyf, oddi wrth y newyn, ac 
oddi wrth yr haint; fel y myneg- 
ont eu holl ffieidd-dra ym mysg 
y cenhedloedd, lle y delont: a 
gwybyddant mai myíi yw. yr AR- 
GLWYDD. 

17 1 Gair yr ARGLWYDD hefyd a 
ddaeth attaf, gan ddywedyd, 

18 Ha fab dyn, Pbwyttêi dy fara 
dan grynu, a'th ddwfr a yfi mewn 
dychryn a gofal : 

19 A dywed wrth bobl y tir, Fel 
hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW 
am drigolion Jerusalem, ac am 
wlad Israel; Eu bara a fwyttânt 
mewn gofal, a'u dwfr a yfant mewn 
syndod, fel yr anrheithir ei thir 
oi chyflawnder, am drais y rhai 
oll a drigant ynddi. 


Cyn 
CRIST 
594, 


€ Jer. 90. 4. 


â pen. 17.20. 


e2 Bren, 
Gin, (Ic 


12 Bren. 
25.4, 5. 
pen, 5. 10, 


14 Heb. 
ddynion 
rhif. 


h pen. â, 16. 





T9 


: 238 Am hynny dywed wrthynt, 


20.A'r dinasoedd cyfanneddol a 
anghyfanneddir, a'r tir a fydd an- 
rheithiol; felly y gwybyddwch mai 
myfi 4 yr ARGLWYDD. | 

21 4 A daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

29 Ha fab dyn, beth jw y ddïareb 
hon gennych am dir Israel, gan 


ddywedyd, Y dyddiau a estynwyd,| Am 


a darfu am bob gweledigaeth ? 


Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
DpDuw ; Gwnaf i'r ddïareb hon beid- 
io, fel nad arferont hi yn ddïareb 
mwy yn Israel: ond dywed wrth- 
ynt, Y dyddiau sydd agos, a_syl- 
wedd pob gweledigaeth. 

24 Canys Fni bydd mwy un wel- 
edigaeth ofer, na dewiniaeth wen- 
hieithus, o fewn tŷ Israel. 

25 Canys myfi yw yr ARGLWYDD: 
mi a lefaraf, a'r gair a lefarwyf 
a wneir; nid oedir ef mwy: o her- 
wydd yn eich dyddiau chwi, O dŷ 
gwrthryfelgar, y dywedaf y gair, 
ac aì gwnaf, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw. | a 

26 T A gair yr ARGLWYDD â 
ddaeth attaf, gan ddywedyd, 
' 27 !Ha fab dyn, wele dŷ Israel 
yn dywedyd, Y weledigaeth a wêl 
efe fydd “wedi dyddiau lawer, a 
phrophwydo y mae efe am amser- 
oedd pell. 

28 Am hynny dywed wrthynt, Fel 
hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW, 
Nid oedir dim o'm geiriau mwy, 
ond y gair a ddywedais a wneir, 
medd yr ARGLWYDD DDUW. 


PENNOD XIII. 
1 Argyhoeddi prophwydi celwyddog, 10 a'u 
. priddgalch heb dymheru. MT Y prophwyd- 
esau a'u clustogau. 
AMP yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 
2 Prophwyda, fab dyn, yn er- 


byn prophwydi Israel, y rhai sydd| 


yn prophwydo, a dywed wrth *y 
rhai *a brophwydant o'u calon 
eu hun, Gwrandêwch air yr AR- 
GLWYDD. 

3 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
DDUW ;. Gwae y prophwydi ynfyd, 
y rhai a rodiant yn ol eu hyspryd 
eu hun, *ac heb weled dêm. 


4 Dy brophwydi, Israel, ydynt fel " 


c]lwynogod yn yr anialwch. . 
5 “Ni safasoch yn *yr adwyau, 
ac ni chauasoch y cae I dŷ Israel, 


i sefyll yn y rhyfel ar ddydd yrj|', 
tada 


ARGLW.YDD. 


Gym —— 








Cyn' 
CRIST 
694, 





k pen. 13, 29, 





| 
| 
| 
| 
| 


l ad. 22, 


m 2 Petr 3. 
4. 


HUD EFWW FCWN FEWN ————— pp —— —— —— 


&ad, 17. 


2 Heb. sydd 
brophwydi. 
bJer.14.14. 


& 23. 16. | 











Am y prophwydi 





6 “Gwagedd a_ gau-ddewiniaeth 

54 |e welsant, y rhai a ddywedant, Dy- 
esia, wedodd yr ARGLWYDD; ar AR- 
pen.12.24.| GL WYDD heb eu hanfon hwynt: 
a pharasant i erai ddisgwyl am 
gyflawni y gair. 

7 Onid ofer weledigaeth a wel- 
soch, a gau-ddewiniaeth a draeth- 
asoch, pan ddywedasoch, Yr AR- 
GLWYDD a ddywedodd; a minnau 
heb ddywedyd? 

8 Am hynny, fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW, Âm lefaru 
o honoch wagedd, a gweled o hon- 
och gelwydd; am hynny wele fi 
i'ch erbyn, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw. 

9 A bydd fy llaw yn erbyn y 
prophwydi sydd yn gweled gwag- 
edd, ac yn dewinio celwydd; *yng 
nghyfrinach fy mhobl ni bydd- 
ant, ac o fewn ysgrifen fŷ Israel 
ni ysgrifenir hwynt, i dir Israel 
hefyd ni ddeuant; a fgwybydd- 
wch mai myfi yw yr ARGLWYDD 
Dpuw. 

10 $ O achos, ïe, o achos hudo o 
honynt fy mhobl, gan ddywedyd, 
£Heddwch; ac nid oedd hedd- 
wch; un a adeiladai “bared, ac 
wele eraill yn ei briddo â chlai 
heb ei dymheru. 

ll Dywed wrth y rhai a'i pridd- 
ant â phridd rhydd, y syrth efe: 
canys cur-wlaw a fydd, a chwithau, 
gerrig cenllysg, a syrthiwch; a 
gwynt tymhestlog a'i rhwyga. 

12 Wele, pan syrthio y pared, oni 
ddywedir wrthych, Mae y clai â'r 
hwn y priddasoch ef? 

138 Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW, Minnau a4 
rhwygaf â gwynt tymhestlog yn fy 
llid; a chur-wlaw fydd yn fy nig, 
a cherrig cenllysg yn fy llidiowg- 
rwydd, i'w ddifetha. 

14 Felly y bwriaf i lawr y pared 
a briddasoch â phridd heb ei 
dymheru, ac a1 tynnaf hyd lawr, 
fel y dinoether ei sylfaen, ac efe 
a syrth, a chwithau a ddifethir 
yn ei ganol ef; a 'chewch wybod 
mai myfi 44Ŵ yr ARGLWYDD. 

15 Fel hyn y gorphenaf fy llid 
ar y pared, ac ar y rhai aì pridd- 
asant â phridd heb dymheru; a 
dywedaf wrthych, Y pared nid 4, 
na'r rhai a'i priddasant: 

16 Sef prophwydi Israel, y rhai 
a brophwydant am Jerusalem, ac 
a welant iddi weledigaethau hedd- 


















































Cyn 
CRIST 


y'nghyn- 
nulleidfa. 





f pen, 11,10, 
Lu 


g Jer. 6. 14, 
a$S.ll, 
6 Neu, 


bared sal. 
h pon. 22. 28, 


îad.9,21, 
23. 
pen. 14. 8, 


EZECIEL, XIV. 


wch, ac nid oes heddwch, medd 


yr ARGLWYDD DDUW. 

l7 4 Tithau fab dyn, gosod dy 
wyneb yn erbyn merched dy bobl, 
£y rhai a brophwydant o'u calon 
eu hun; a prophwyda yn eu her- 
byn hwynt, 

18 A dywed, Fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW; Gwae y 
gwnïadyddesau clustogau dan holl 


'| 'benelinoedd fy mhobl, a'r rhai 


a weithiant foledau am ben pob 
corpholaeth, i hela eneidiau. Ai 
eneidiau fy mhobl a heliwch chwi, 
ac a gedwch chwì yn fyw yr en- 
eidiau a ddêl attoch ? 

19 Ac a halogwch chwi fi ym mysg 
fy mhobl 'er dyrneidiau o haidd, 


ac am dammeidiau o fara, i ladd | 2 


yr eneidiau ni ddylent farw, a 
chadw yn fyw yr eneidiau ni ddyl- 
ent fyw, gan ddywedyd o honoch 
gelwydd wrth fy mhobl, y rhai a 
wrandawent gelwydd ? 

20 Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW; Wele fi yn 
erbyn eich clustogau chwi, â'r rhai 
yr ydych yno yn hela eneidiau, 


'i beri «ddynt ehedeg, a rhwygaf 


hwynt oddi wrth eich breichiau; 
a gollyngaf yr eneidiau, sef yr en- 
eidiau yr ydych yn eu hela,i beri 
iddynt ehedeg. 

21 Rhwygaf hefyd eich moledau 
chwi, a gwaredaf fy mhobl o'ch 
llaw, ac ni byddant mwy yn eich 
llaw chwi yn helfa; a " chewch wyb- 
od mai myfì 422 yr ARGLWYDD. 

22 Am dristâu calon y cyfiawn 
trwy gelwydd, a minnau heb ei 
ofidio ef; ac "am gadarnhâu dwy- 
law yr annuwiol, fel na ddychwelai 
o'i ffordd ddrygionus, ?f£rwy addaw 
iddo einioes; 

283 O herwydd hynny *ni welwch 


wacedd, ac ni ddewiniwch ddewin- |; 


iaeth mwy; canys gwaredaf fy 
mhobl o'ch llaw chwi; a P chewch 
wybod mai myfi 412 yr ARGLWYDD. 


PENNOD XIV. 

1 Duw yn atteb delw-addolwyr yn ol, meddwl 
eu calon eu hun. 6 Eu hannog hwy â edî- 
farhâu, rhag ofn barnedigaethau, o herwydd 
gau-brophwydi. 12 Sicr farn Duw ar ddan- 
fon newyn, 15 a bwystfilod niweidiol, i a 
chleddyf, 19 a haint y nodau. 22 Gweddill 
a achubir, er esampl â eraill. 

NA *y daeth attaf wŷr o hen- 
uriaid Israel, ac a cisteddas- 
ant o'm blaen. 
2 A daeth gair yr ARGLWYDD at- 
taf, gan ddywedyd, 


celwyddog. 


Cyn 
CRIST 
694, 





k ad, 2, 


7 Neu 
geseiliau. 


1 Edrych 
Diar. vs. 


Mic. 3. 5. 


8 Neu, 
i erddi. 


m ad, 9, 


n Jer,23.14. | 


b 
9 Neu, 
fel yr 
achubwn |, 
ei einioes, 
Heb.i'w |, 
Tuwhdu. 


Cylch 


94, 
a pen, 20. 1, 








Sicr fayn Dww. 





| _ Cyn 
í CRIST 
' Cylch 
£94. 





$ Neu, 
throwch 
eraill, 


b Lef.17. 10, 
pon. 15. 7. 
ff 28. 


pen. 5. 15. 
d pan. 6. 7. 


el Dren. 
ND: 


2 Thess. 2. 
1l, 


î Lef. 26. 26. 
los. 3.1. 
pen. 4, 16, 
a 6. 16. 


3 Y gwŷr hyn, O fab dyn, a ddyrch- 
afasant eu heilunod yn eu calon- 
nau, ac a roddasant dramgwydd 
eu hanwiredd ar gyfer eu hwyn- 
ebau: gan ymofyn a ymofyn y 
cyfryw â myfi? 

4 Âm hynny ymddiddan â hwynt, 
a dywed wrthynt, Fel hyn y dy- 
wed yr ARGLWYDD DDUW; Pob 
un o dŷ Israel, yr hwn a ddyrch- 
afo ei eilunod yn ei galon, ac a 
osodo dramgwydd ei anwiredd ar 
gyfer ei wyneb, ac a ddaw at y 
prophwyd; myfi yr ARGLWYDD â 
attebaf yr hwn a ddelo yn ol aml- 
der ei eilunod, 

5 I ddal tŷ Israel yn eu calon- 
nau, am iddynt ymddieithrio oddi 
wrthyf oll trwy eu heilunod. 

6 $ Am hynny dywed wrth dŷ 
Israel, Fel hyn y dywed yr ARn- 
GLWYDD DDUW; Trowch, a *“dy- 
chwelwch oddi wrth eich eilunod, 
a throwch eich wynebau oddi wrth 
eich holl ffieidd-dra. 

7 Canys pob un o dŷ Israel, ac 
o'r dïeithr a ymdeithio o fewn Is- 
rael, a ymneillduo oddi ar fy ol 
i, ac a ddyrchafo ei eilunod yn ei 
galon, ac a osodo dramgwydd ei 
anwiredd ar gyfer ei wyneb, ac a 
ddêl at brophwyd i ymofyn' â myfi 
trwyddo ef; myfi yr ARGLWYDD a 
attebaf iddo trwof fy hun. 

8 P Gosodaf hefyd fy wyneb yn er- 
byn y gwr hwnnw, a_ gwnaf ef “yn 
arwydd ac yn ddïareb, a thorraf ef 
ymaith o fysg fy mhobl; “fel y gwyp- 
och mai myfi yw yr ARGLWYDD. 

9 Ac os twyllir y prophwyd pan 
lefaro air, *myfìi yr ARGLWYDD a 


.|dwyllodd y prophwyd hwnnw; a 


mi a estynaf Aefyd fy llaw arno 
ef, ac ai difethaf o fysg fy mhobl 
Israel, 

l0 A hwy a ddygant eu han- 
wiredd: un fath fydd anwiredd 
yr ymofynydd ag anwiredd y pro- 
phwyd : 

ll Fel na chyfeiliorno tŷ Israel 
mwy oddi ar fy ol, ac na haloger 
hwy mwy â'u holl droseddau; ond 
bod o honynt i mi yn bobl, a min- 
nau iddynt hwy yn DDUW, medd 
yr Arglwydd Dpuw. 

12 «| A gair yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf drachefn, gan ddywedyd, 

13 Ha fab dyn, pan becho gwlad 
im herbyn trwy wneuthur cam- 
wedd, yna yr estynaf fy llaw arni, 
a thorraf fffon ei bara hi, ac an- 


EZECIEL, XIV. 


fonaf arni newyn, ac a_dorraf ym- 
aith o honi ddyn ac anifail, 

l4 £Pe byddai yn ei chanol y 
tri wŷr hyn, Noah, Daniel, a Job, 
hwynt-hwy yn eu cyfiawnder a 
achubent eu henaid eu hun 4m 
unig, medd yr ARGLWYDD DDUW. 

15 1 Os bwystfil niweidiol a yrraf 
trwy y wlad, a'i *difa o hwnnw, 
fel y byddo yn anghyfannedd, heb 
gynniweirydd rhag ofn y bwystfil: 

16 Pe byddai y tri wŷr hyn yn 
ei chanol, fêl "mai byw fi, medd yr 
ARGLWYDD DDUW, ni waredent na 
meibion na merched; hwynt-hwy 
yn unig a waredid, a'r tir a fyddai 
yn anghyfannedd. 

17 4 Neu os cleddyf a ddygaf ar 
y tir hwnnw, a dywedyd o honof, 
Cymniwair, gleddyf, trwy y tir; fel 
y torrwyf ymaith o hono ddyn ac 
anifail: 

18 A'r tri wŷr hyn yn ei ganol, fel 
mai byw fi, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw, nì achubent na meibion 
na merched, ond hwynt-hwy yn 
unig a achubid. 

19 4 Neu os haint a anfonaf i'r 
wlad honno, a thywallt o honof fy 
llid arni mewn gwaed, gan dorri 
ymaith o honi ddyn ac anifail; 

20 A Noah, Daniel, a Job, yn ei 
chanol hi; fel maê byw fi, medd 
yr ARGLWYDD DDUW, ni waredent 
na mab na merch; hwynt-hwy yn 
eu cyfiawnder a waredent eu hen- 
eidiau eu hun 47 unig. 

21 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW; *Pa faint mwy, 
pan anfonwyf fy mhedair drygfarn, 
cleddyf, a newyn, a bwystfil niweid- 
iol, a haint, ar Jerusalem, ì dorri 
ymaith o honi ddyn ac anifail ? 

22 «| Etto wele, bydd ynddi wedd- 
ill dïangol, y rhai a ddygir allan, yn 
feibion a merched: wele hwynt yn 
dyfod allan attoch, a chewch weled 
eu ffyrdd hwynt a'u gweithredoedd ; 
fel yr ymgysuroch o herwydd yr 
adfyd a ddygais ar Jerusalem, sef 
yr hyn oll a ddygais arni. 

23 Iê, cysurant chwi, pan weloch 
eu ffordd a'u gweithredoedd: a 
chewch wybod nad heb achos y 
gwneuthum yr hyn oll a wneuthum 
i'w herbyn hi, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw. 

PENNOD XV. 


2 Trwy ddangos mor anghymmwys 4 wneuthur 
defnydd o honî ydyw y winwydden, 6 y 
dangosir y ilysid ac y gwrthodid Jerusalem. 


Yr achubir gweddill. 


$ Neu 
difuddio. 


4 Nen, 
Hefyd pan 
anfonwyf. 








Gwrthodiad Jerusalem. 





a Ioan 15. 6. 


hi mewn 
gwaith,&c. 


| | bLef. 17.10, 
pen. 14, 8, 





e pen. 6. T. 
aT.4. 
a 20. 33, 
â9, 44, 





4 Heb. 
gamweddau, 


2 Neu, 
dorriad, 
neu, gj gych 
wyn 

aad, AS, 

b Hos. 2, 3, 


3 Neu, 
edryc yH 
amnat. 





| 


mr A AIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 

9 Ha fab dyn, beth yw coed y 
winwydden /wy na phob coed «mr all, 
new gaingc yr hon sydd ym mysg 
prennau y coed? 

3A merir o honi goed i 
wneuthur gwaith? a gymmerant o 
honi hoel i grogi un offeryn arni? 

4 Wele, *yn ymborth i'r tân y 
rhoddir hi; difaodd y tân ei deu- 
ben hi, ei chanol a olosgwyd: a 


2 wasanaetha hi mewn gwaith * 


5 Wele, pan oedd “gyfan, * nid 


dedd gymmwys i ddim gwaith: pa 


faint llai, gan ei difa o dân ai 
golosgi, y bydd hi etto gymmwys 
1 waith ? 

6 fT Am hynny fel hyn y dywed 
yr Arglwydd DpUw; Megis pren 
y. winwydden ym mysg prennau y 
coed, yr hon a roddais yn ymborth 
i'r tân, felly y rhoddaf drigolion 
Jerusalem. 

7 A Pgosodaf fy wyneb yn eu 
herbyn hwynt: o'r mai44 dân y 
deuant allan, a thân aral a'u difa 
hwynt; “fel y gwypoch mai myfi 
yw yr ARGLWYDD, pan osodwyf fy 
wyneb i'w herbyn hwynt. 

8 Gwnaf hefyd y wlad yn an- 
rhaith, am “wneuthur o honynt 
gamwedd, medd yr ARGLWYDD 
DpUw. 


PENNOD XVI 
1 Trwy gyfelybrwydd o ddyn bach mewn go- 
fìidus gyflwr, y dangosir cyflwr naturiol Jê- 

' rusalem. 6 Anfeidrol gariad Duw tu ag atti 

hê: 15 a'i hanferth butteindra hithau; 35 

'a'i barn dost. 44 Bod ei phechod hâ yn gym- 

mainl a'r eiddo eî mam, ac yn fwy na'r 

eiddo ei chwiorydd Sodom a Gomorrah; ac 
am hynny yn galw am farnedigaethau. 60 
Addaw trugaredd iddi yn y diwedd. 
DAETH gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan 'ddywedyd, 

9 Ha fab dyn, gwna i ynu 
adnabod ei ffieidd-dra, 

3 A dywed, Fel hyn y dywed yr 
Ag Dpuw wrth Jerusalem; 
Dy “drigfa a'th enedigaeth sydd 
o wlad Canaan: “dy, dad oedd 
Amoriad, a'th fam yn Hittêes. 

4 Ac am dy enedigaeth, ar by 
dydd v'th anwyd ni thorrwyd dy 
fogail, ac mewn dwfr ni'th olchwyd 
'|*ith feddalhâu: ni'th gyweiriw yd 
chwaith â halen, ac ni 'th rwymwyd 
â rhwymyn. 

5 Ni thosturiodd Tenor? wrthyt, i 
wneuthur ì ti un o hyn, i dosturio 
wrthyt; ond ar wyneb y maes y'th 


453 


EZECIEL, XV. 


GAE Y TW a NN CW ss 


daflwyd, i ffieiddio dy einioes, ar 
y dydd y'th aned. 
6 T A phan dramwyais heibio i 


Cariad Dww tu ag atti. 


Cyn 
CRIST 
694, 





ti, ath weled *yn ymdrybaeddu nn 


yn dy waed, dywedais wrthyt yn 
dy waed, Bydd fyw; ïe, dywedais 
wrthyt yn dy waed, Bydd fyw 

7 *Yn fyrddiwn. y'th anf 
fel gwellb y maes, a thi a gyn- 
nyddaist ac a aethost yn fawr, ac 
a ddaethost i * harddwch godidog : 
dy fronnau a chwyddasant, a'th 
wallt a dyfodd, a fhi yn llom ac 
yn noeth o'r blaen. 

8 Pan euthum heibio i ti, ac edrych 
arnat, wele dy amser yn amser 
serchow grwydd: yna 4lledais fy 
an drosot, a chuddiais dy noeth- 

: tyngais hefyd 1 íi, ac euthum 
me cyfammod â thi, medd yr 
ARGLWYDD DDUW, a thi a aethost 
yn eiddof fi. 

9 Yna mi a'th olchais â dwfr; ïe, 
golchais dy waed oddi wrthyt, ac 
irais di âg olew. 

10 Mi a'th wisgais hefyd â gwaith 
edau a nodwydd, rhoddais i ti 
hefyd esgidiau o groen daear-foch, 
a gwregysais di â llïan main, a 
gorchuddiais di â sidan. 

11 Mi a'th herddais hefyd â hardd- 
wch, a “rhoddais freichledau am 
ay ddwylaw, a chadwyn am dy 


12 Rhoddais hefyd dlws ar dy 
f dalcen, a thlysau wrth dy glust- 
iau, a choron hardd am dy ben. 

13 Felly yth harddwyd âg aur 
ac arian; ath wisg oedd lïan 
main, a sidan, a gwaith edau a 
nodwydd ; peilliaid, a mêl, ac olew, 
a fwyttêlt: teg hefyd odiaeth 
oeddit, a ffynnaisb yn frenhin- 
iaeth. 

14 Aeth allan Aefyd i ti enw ym 
mysg y cenhedloedd, am dy deg- 
wch: canys cyflawn oedd gan fy 
harddwch yr hwn a osodaswn ar- 
nat, medd yr ARGLwYDD DDUW. 

15 4 Ond ti a ymddiriedaist i'th 
degwch, a “phutteiniaist o her- 
wydd dy enw, a thywelltaist dy 
butteindra ar bob cynniweirydd; 
eiddo ef ydoedd. 

16 " Cymmeraist Ae/yd o'th ddill- |» 
ad, a gwnaethost ì ti uchelfeydd 
brithion, a phutteiniaist arnynt : 
Jath ni ddaw, ac ni bydd felly. 

7A chymmeraist offer dy hardd- 
wch o'm haur ac o'm harian i, y 
rhai a roddaswn i ti, a gwnaethost 


'y| 


c Exod. 1.7. 


5 Heb, 
addurn 
addurnau. 


d Ruth 3. 9, 


e Gen. 24. 
22, 4T 


_] « 


f Edrych 
His, 2, 21, 


E Fa. 57. 8. 


en 20, 
8. 









| Ei hanferth butteindra, 


i ti ddelwau “gwŷr, a phutteiniaist 
gyd â hwynt. 

18 Cymmeraist hefyd dy wisgoedd 
o waith edau a nodwydd, ac a'u 
gwisgaisb hwynt: fy olew hefyd 
a'm harogl-darth a roddaist o'u 
blaen hwynt. 

19 Felly fy mwyd yr hwn a rodd- 
aswn i ti, yn beilliaid, ac yn olew, 
ac yn fêl, âr rhaî yth borthaswn 
di ; rhoddaist bynny hefyd o'u blaen 
hwynt yn arogl "peraidd: fêl hyn 
y bu, medd yr ARGLWYDD DDUW. 

20 Cymmeraist hefyd dy feibion 
'2Bren. |nth ferched, !y rhaì a blantasit i 
Ps. 10691.| mi ; y rhai hyn a aberthaist iddynt 
pen. 20.96. | ì'w bwytta. 4A bychan hyn o'th 
"23.9T. | butteindra di, 

1 Ladd o honot fy mhlant, a'u 
rhoddi hwynt i'w tynnu trwy y 
tân iddynt 

22 Ac yn dy holl ffieidd-dra a'th 
butteindra ni chofiaisb, ddyddiau 

'kHo.11L| dy FEieuengetid, pan oeddit lom a 
noetli, a'th fod yn ymdrybaeddu 
yn dy waed. | 

23 A bu ar ol dy holl ddrygioni, 
(Gwae, gwae i ti! medd yr AR- 
GLWYDD DDUW,) 

ì ad. 3L, 24 ! Adeiladu o honot i ti uchelfa, 
2.5. |a mgwneuthur i ti Puchelfa ym 

Jer.2.22. | mhob heol. - |  — 
wn. |. 25 Ym mhen pob ffordd yr adeil- 
edaist dy uchelfa, a gwnaethost dy 
degwch yn ffiaidd, ac a_ledaist dy 
draed i bob cynniweirydd, ac aml- 
heaist dy butteindra. 

26 Putteiniaist hefyd " gyd â meib- 
»23.19,20.|iom yr Aipht dy gymmydogion, 

mawr eu cnawd; ac a amlheaist 

dy butteindra, i'm digio i. 

| 27 Am hynny wele, estynais fy 

llaw arnat, a phrinheais dy ran, a 

| rhoddais di wrth ewyllys dy gas- 
920hron. | eion, 9” merched y Philistiaid, y rhai 
ad.6e. | sydd gywilydd ganddynt dy ffordd 
9 Neu, frefi. ysgeler. 

nben | 28 PPutteiniaist, hefyd. gyd â 
20hron. [meibion Assur, o eisieu cael dy 
Jer.».is, |ddigon; a hefyd wedi putteinio 
gyd â hwynt, ni'th ddigonwyd. 

29 Amlheaist hefyd dy butteindra 
y'ngwlad Canaan hyd Caldea; ac 
etto ni'th ddigonwyd â hyn. 

30 Mor llesg yw. dy galon, medd 
yr ARGLWYDD DDUW, gan i íi 
wneuthur hyn oll, sef gwaith put- 
teinwraig, yn llywodraethu! , 

31 *Pan «adeiledaist dy uchelfa 
ym mhen pob ffordd, ac y gwnaeth- 
ost dy uchelfa ym mhob heol; ac 


7 Heb. gor- 
phwysdra, 


n pen. $. 10, 


.P 2 Bren. 


pen. 2.12 
&c, 


9 ad, 24, 39. 


EZECIEL, XVI. 


nid oeddit fel puttaìn, gan dy fod 
yn dirmygu gwobr; 

32 Ond /el gwraig a dorrai ei 
phrïodas, 4c a gymmerai ddïeithr- 
iaid yn lle ei gwr. 

3983 I bob puttain y rhoddant 
wobr; ond 'tydi a roddi dy wobr 
i'th holl gariadau, ac a'u gobrwyi 
hwynt i ddyfod attat oddi amgylch 
i'th butteindra. 

34 Ac ynot ti y mae y gwrthwyn- 
eb i wrazedd eraê44 yn dy buttein- 
dra, gan na phutteiniodd neb ar dy 
ol di: canys lle y rhoddi wobr, ac 
na roddir gwobr ì ti, yna yr wyt 
yn y gwrthwyneb. 

35 4 Gan hynny, O buttain, clyw 
aìr yr ARGLWYDD: 

36 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
DpUw; Am dywallt dy frynti, a 
datguddio dy noethni trwy dy but- 
teindra gyd â'th gariadau, a chyd 
â holl eilunod dy ffieidd-dra, a 
thrwy waed dy feibion y rhai a 
roddaist iddynt ; 

37 Am hynny wele *fi yn casglu 
dy holl gariadau gyd âr rhai yr 
ymddigrifaist, ar rhai oll a geraist, 


gyd â'r rhai oll a gaseaist; e,| as.10 


casglaf hwynt i'th erbyn oddi am- 
gylch, ac a ddinoethaf dy noeth- 
ni iddynt, fel y gwelont dy holl 
noetlini. 

38 Barnaf di hefyd *â barnedig- 
aethau *putteiniaid, a'r rhai a dy- 
walltant waed ; a rhoddaf i ti waed 
mewn llidiowgrwydd ac eiddigedd. 

39 Je, rhoddaf di yn eu dwylaw 
hwynt, a hwy a ddinystriant “dy 


'uchelfa, ac a fwriant i lawr dy 


uchel-leoedd: diïosgant di hefyd 
o'th ddillad, a chymmerant ddo- 
drefn dy harddwch, ac a'th adaw- 
ant yn llom ac yn noeth. 

40 Dygant hefyd dyrfa i'th erbyn, 
ac a'th labyddiant â meini, ac â'u 
cleddyfau y'th drywanant. 

41 * Llosgant ^efyd dy dai â thân, 
a. gwnant arnat farnedigaethau yng 
ngolwg gwragedd lawer: a mi a 
wnaf i fi beidio â phutteinio, a 
hefyd ni roddi wobr mwy. | 

42 Felly. y llonyddaf fy llid i'th 
erbyn, a symmud fy eiddigedd oddi 
wrthyt; mi a lonyddaf hefyd, ac 
ni ddigiaf mwy. . | 

43 Am na chofiaist ddyddiau dy 
ieuengctid, ond annogaist fi i lid 
yn hyn oll; am hynny wele, myfi 
a roddaf dy ffordd ar «y ben, medd 


yr ARGLWYDD DDUW: fel na wnel- 


a bar» dost. 








Cyn 
CRIST 
594, 


rs. 20,37 
Hog, 8. 9, 


3 Neu, fel 
barnu. 
t Lef. 20. 


10, » G0 | 
Deut, 22. 
ydr 


u ad. 21, 31. | 


x 2 Bren, 
OS 
Jer. 30. 8, 
a 52, 19. 


7 pen. 9. 10, 
a ll.2l. 


a 22, ôl. 








Drygioni, Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
594. 


sad. ô. 


& Deut. 32. 
Gyn, 
Es. l, 10. 


.* Heb. laî 
na thi. 


G6 Neu, 
alarwyd 
ar hynny 
me«is peth 
bychan. 

b Matt. 10, 


a ll. 4, 


c Gen, 13, 
10, 


d Gen. 18. 
20. 

e Gen, 19, 
94. 


£Jer. 3.11, 
Matt. 12, 
41, 42. 




































































ech yr ysgelerder hyn am ben dy 
holl ffieidd-dra. 

44 I Wele, pob dïarhebydd a ddi- 
arheba am danat, gan ddywedyd, 
Fel y fam y mae y ferch. 

45 Merch dy fam, yr hon a ffieidd- 

iodd ei gwr ai meibion, ydwyt ti; 
a chwaer dy chwïorydd ydwyt, y 
rhai a ffieiddiasant eu gwŷr au 
meibion : “ eich mam oedd Hittêes, 
a'ch tad yn Amoriad. 
. 46 A'th chwaer hynaf yw Sama- 
ria, hi 2i merched, yn trigo ar dy 
law aswy : “a'th chwaer *ieuangach 
na thi, yr hon sydd yn frigo ar 
dy law ddehau, yw Sodom ai 
merched. 

47 Etto nì rodiaist yn eu ffyrdd 
hwynt, ac nid yn ol eu ffieidd-dra 
hwynt y gwnaethost : *megis pettai 
hynny ychydig bach, ymlygraist yn 
fwy na hwy yn dy holl ffyrdd. 

48 Fel mai byw fi, medd yr AR- 
GLWYDD DDUW, ” nì wnaeth Sodom 
dy chwaer, na hi na'i merched, fel 
y gwnaethost ti a'th ferched. 

49 Wele, hyn oedd anwiredd dy 


chwaer Sodom, Balchder, “digon- 


edd bara, ac amlder o seguryd 
oedd ynddi ac yn ei merched, ac 
ni chryfhaodd hi law yr anghenog 
a'r tlawd. 

50 A hwy a ymddyrchafasant, ac 
2a wnaethant ffieidd-dra o'm blaen 
i: am hynny * y symmudais hwynt, 
fel y gwelais yn dda. 

.5l Samaria hefyd ni phechodd fel 
hanner dy bechod di; ond tydi a 
amlheaist dy ffieidd-dra yn fwy 
na hwynt, ac fa gyfiawnheaist dy 
chwïorydd yn dy holl ffieidd-dra a 
wnaethost. 

52 Tithau yr hon a fernaist ar 
dy chwïorydd, dwg dy waradwydd 
am dy bechodau y rhai a wnaeth- 
ost yn ffieiddiach na hwynt: cyf- 
iawnach ydynt na thi: cywilyddia 
dithau, a dwg dy waradwydd, gan 
gyfiawnhâu o honot dy chwïorydd. 

53 9Pan ddychwelwyf eu caeth- 
iwed hwynt, * caethiwed Sodom a'i 
merched, a chaethiwed Samaria 
ai merched, yna y dychwelaf 
gaethiwed dy gaethion dithau a'th 
ferched yn eu canol hwynt: 

54 Fel y dygech dy warth, ac 
y'th waradwydder, am yr hyn oll 
a wnaethost, gan gysuro o honot 
hwynt. 

55 Pan ddychwelo dy chwïorydd, 
Sodom a'i merched, i'w hen gyf- 


180 


EZECIEL, XVII. 












lwr, a phan ddychwelo Samaria 
ai merched i'w hen gyflwr, yna 
tithau a'th ferched a ddychwelwch 
i'ch hen gyflwr. 

56 Canys “nid oedd mo'r sôn am 
Sodom dy chwaer yn dy enau yn 
nydd dy falchder, 


Addaw trugaredd, iddi. 


Cyn 
CRIS 
594, 


57 Cyn datguddio dy ddrygioni,| swyn 


megis 42 amser dy 'waradwydd 


gan ferched " Syria, a'r holl rai o'i 'd8 


hamgylch, merched y Philistiaid, 
y rhai a'th *ddïystyrant o bob 
parth, 

58 Dy ysgelerder, a'th ffieidd-dra 
hefyd, “ti a'u dygaist hwynt, medd 
yr ARGLWYDD. 

59 Canys fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW; Felly y gwnaf 
â thi fel y gwnaethost, yr hon a 
ddïystyraist lw, i ddiddymmu y 
cyfammod. 

60 1 Etto mi a gofiaf fy nghyfam- 
mod â thi yn nyddiau dy ieuengc- 
tid, ac a sicrhâf i ti gyfammod 
tragywyddol. 

6l Yna ly cofi dy ffyrdd, ac y 
cywilyddi, pan dderbyniech dy 
chwïorydd hŷn na thi, gyd a'r rhai 
ieuangach na thi: a rhoddaf hwynt 
yn ” ferched i ti, "a hynny nid wrth 
dy ammod di. 

62 A mi a sicrhâf fy nghyfammod 
â thi; a chei wybod mai myfi yw 
yr ARGLWYDD : 

63 Fel y cofiech di, ac y cywilydd- 
iech, ac na byddo i ti mwy agoryd 
safn gan dy waradwydd, pan ddy- 
hudder fi tu ag attat, am yr hyn oll 
a wnaethost, medd yr ARGLWYDD 
Dpuvw. 


PENNOD XVII. 


1 Trwy ddammeg o ddau eryr a gwînwydden, 
11 y dangosir barnedigaelh Duw ar Jerusa- 
lem, am droî odd$ wrth Babilon at yr Aipht. 
22 Duw yn addaw plannu cedrwydden yr 


efengyl. 

GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 

2 Mab dyn, traetha ddychymmyg, 
a dïarheba ddïareb wrth dŷ Israel, 

3 A dywed, Fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW; Eryr mawr, 
mawr ei adenydd, hir ei asgell, 
llawn plu, yr hwn oedd iddo “am- 
ryw liwiau, a ddaeth i Libanus, 
ac *a gymmerth frigyn uchaf y 
gedrwydden. 

4 Torrodd frig ei blagur hi, ac 
ai dug i dir marsiandiaeth: yn 
ninas marchnadyddion y gosododd 
efe eí. 


8 Neu. «n- 
rheithiant, 


& pen. 23, â9, 


| 1 pen. 20, 43, 


mEs54.1L 
& 60, â, 
Gal. 4. 26, 
&c 


nJ er. ôl, 
ol, &c. 


Cylch 
094, 


2 Heb. 
wnïad- 
waith, 

a 2 bren, 
24, 12. 


l 


Dammeg y ddau eryr. 


Cyn 


CRIST |g'i bwriodd mewn maes 


Cylch 
504. 


5 A chymmerth o had y tir, ac 
ud * ffrwyth- 
lawn; efe aê gosododd ef wrth 


s He. a«i.| ddyfroedd lawer, ac ai plannodd 


b pen. 19, 
2 


Hos. 13, 
15. 


Jel helygen. 

6 Ac efe a dyfodd, ac a aeth yn 
winwydden wasgarog, isel o dwf, 
a'i changau yn troi atto ef; a'i 
gwraidd oedd dano ef: felly yr 
aeth yn winwydden, ac y dug 
geingciau, ac y bwriodd frig. 

7 Yr oedd hefyd ryw eryr mawr, 
mawr ei esgyll, ac â llawer o blu: 
ac wele y winwydden hon yn 
plygu ei gwraidd tu ag atto ef, 
ac yn bwrw ei cheingciau íu ag 
atto, i'w dyfrhâu ar hyd rhigolau 
ei phlaniad. 

8 Mewn maes da wrth ddyfroedd 
lawer y plannasid hi, i fwrw brig, 
ac i ddwyn ffrwyth, fel y byddai 
yn winwydden hardd-deg. 

9 Dywed, Fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW; A lwydda hi? 
oni thŷn efe ei gwraidd hi? ac oni 
thyrr efe ei ffrwyth hi, fel y gwywo? 
sych holl ddail ei brig, ac nid trwy 
fraich mawr, na thrwy bobl lawer, 
i'w thynnu hi o'i gwraidd. 

10 Iê, wele, wedi ei phlannu, a 
lwydda hi? Pgan wywo oni wywa, 
pan gyffyrddo gwynt y dwyrain â 
hi* yn rhigolau ei thwf y gwywa. 

11 Daeth hefyd aìr yr ARSLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

12 Dywed yr awr hon wrth y tŷ 
gwrthryfelgar, Oni wyddoch beth 
yw hyn? dywed, Wele, daeth bren- 
hin Babilon i Jerusalem, ac efe a 
gymmerodd ei brenhin hi, a'i thy- 
wysogion, ac a'u dug hwynt gyd 
âg ef i Babilon: 

13 Ac a gymmerodd o'r had bren- 
hinol, ac a wnaeth âg ef gyfammod, 


c2Chron. |ac “ai dug ef dan lw ; cymmerodd 


90. 13, 


hefyd gedyrn y wlad: 
l4 Fel y byddai y deyrnas yn 


1 Heb.trwy| isel, heb ymddyrchafu, eithr * sefyll 


gadw ei 


gyfammod | O honi trwy gadw ei gyfammod ef. 


ef, îi sefyll 

Hy 1 

d 2 Bren, 
24, 20. 


| e Es. ôl, 


, * 


15 Ond 4 gwrthryfelodd i'w erbyn, 
gan anfon ei genhadau i'r Aipht, 
efel y rhoddid iddo feirch, a phobl 
lawer. A lwydda efe? a ddïangc 
yr hwn a wnelo hyn? neu a ddi- 
ddymma efe y cyfammod, ac a 
waredir ef î 

16 Fel mai byw fi, medd yr An- 


tJjer.32,5. | GL WYDD DDUW, fynghartref y 
ben. 12.13, | brenhin yr hwn ai gwnaeth ef yn 


frenhin, yr hwn y dïystyrodd efe 
| ci lw, a'r hwn y diddymmodd efe 


781 


EZECIEL, XVIII. 


ei gyfammod, gyd âg ef y bydd efe 
marw y nghanol Babilon. 

l7 Ac ni wna Pharaoh $? lu 
mawr, ac â fintai lïosog, ddim 
gyd âg ef mewn rhyfel, * wrth godi 
clawdd, ac wrth adeiladu cestyll, 
i dorri ymaith lawer einioes. 

18 Gan ddïystyru o hono y llw, 
gan ddiddymmu y cynghrair, (canys 
wele, efe a roddasai ei law,) a 


gwneuthur o hono hynny oll, ni. 


ddïangoe. 

19 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW ; Fe mai byw 
fi, fy llw yr hwn a ddïystyrodd efe, 
a'm cyfammod yr hwn a ddiddym- 
modd efe, hwnnw a roddaf fi ar 
ei ben ef. 

20 Canys *taenaf fy rhwyd arno, 
ac efe a ddêlir yn fy rhwyd, a dygaf 
ef 1 Babilon, ac yno yr ymddadl- 
euaf âg ef am ei gamwedd a wnaeth 
i'm herbyn. 

2] I A'i holl ffoaduriaid ynghyd â'i 
holl fyddinoedd a syrthiant gan y 
cleddyf, ar gweddill a wasgerìr 
gyd â phob gwynt; fel y gwypoch 
mai myfì yr ARGLWYDD aì lleferais. 

22 4 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW; Mi a gymmeraf 
hefyd frig y gedrwydden uchel, ac 
a4 gosodaf: o frig ei blagur y 
torraf un tyner, a mi aê plannaf 
ar fynydd uchel a dyrchafedig. 

23 Ar “fynydd uchelder Israel y 
plannaf ef: ac efe a fwrw frig, 
ac a ddwg ffrwyth, ac a fydd yn 
gedrwydden hardd-deg: a phob 
aderyn o bob rhyw asgell a drig 
dani; dan gysgod ei changhennau 
y írigant, 

24 A holl brennau y maes a gânt 
wybod mai myfi yr ARGLWYDD a 
ostyngais y pren uchel, ac a ddyrch- 
efais y pren isel; a sychais y pren 
îr, ac a ireiddiais y pren crin: 
myfi yr ARGLWYDD a lleferais, ac 
a'i gwneuthum. 


PENNOD XVIII. 

1 Duw yn argyhoeddi anghyfiawn ddîareb y 
grawnwin surion; Ô yn dangos y modd 
gwna efe & thad cyfiawn: 10 ac & mab 
anghyfiawn 4 dad cyfiawn: 14 ac â mab 
cyfiawn $ dad anghyfiawn: 19 ac â'r amn- 
nuwiol a edifarhao: 24 ac âr duwiol a 
ymadawo â'i dduwioldeb. 25 Y mae yn 
amddiffyn eî gyfiawnder, 91 ac yn annog â 
edifeirwch. 


GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 

2 Paham gennych arferu y ddïar- 

eb hon am dir Israel, gan ddywed- 





Dangos barn Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
594, 





E Jor, 52, 4. 
pen. 4. 2, 


hpen.12,13, 
& 32.3. 


1 pen, 
Ton 12, 


k Es. 2.2,3. 
en, 20. 40, 
Mic, 4, 1. 


594, 


Ymddygiad cyfiawn Duw 





Cyn _ | yd, a Y tadau a fwyttasant rawnwin 


ORIST |sgurion, ac ar ddannedd y plant y 


a Jer.31.29. 
Galar. 5. 7. 


b pen. 22. 9. 


€ Lef, 18. 20, 
a 20, 10, 

d Lef. lS, 19, 
a 20. 18, 

e Exod. 22, 
o 
Lef. 19, 15. 
a. 25.14, 

t Exod. 22, 
A 
Deut. 24, 
1 

£ Deut. sy 


TÊ 
Es. 08.7. 
Matt. 25. 
35 

































h Exod. 22, 
25. Lef. 
25. 36, 91. 
Deut. 23, 


Ps, 15, 5. 


2 Neu, 
dorrwr tei. 

9 Neu, 442 
Jrawd yn 
erbyn y 


FN 
i y Th 


í Lef, 20. 9, 
Act. 18. 6. 


mae dincod? 

3 Fel mai byw fi, medd yr AR- 
GLWYDD DDUW, nì bydd i chwi 
mwy arferu y ddïareb hon yn Is- 


rael. 

4 Wele, yr holl eneidiau eiddof fi 
ydynt; fel enaid y tad, felly hefyd 
enaid y mab, eiddof fi ydynt; yr 
enaid a becho, hwnnw a fydd marw. 

5 Canys os bydd gwr yn gyf- 
iawn, ac yn gwneuthur barn a 
chyfiawnder, 

6 Heb Pfwytta ar y mynyddoedd, 
na chyfodi ei lygaid at eilunod tŷ 
Israel, ac heb “halogi gwraig ei 
gymmydog, na nesâu at “wraig fis- 
glwyfus, 

7 Na *gorthrymmu neb, ond a 
roddes ei fwystl ir dyledwr yn ei 
ol, ni threisiodd drais, “ei fara a 
roddodd i'r newynog, ac a ddillad- 
odd y noeth, i 

8 Ni roddes ar P usuriaeth, ac ni 
chymmerodd ychwaneg, ei law a 
dynnodd yn ei hol oddi wrth an- 
wiredd, gwir farn a wnaeth rhwng 
gwr a gwr, | 

9 Yn fy neddfau y rhodiodd, 
a'm barnedigaethau a gadwodd, i 
wneuthur gwirionedd: cyfiawn 4/w ; 


gan fyw efe a fydd byw, medd yr | 


ARGLWYDD DDUW. 

10 T Os cenhedla efe fab yn 
?]leidr, «c yn tywallt gwaed, ac a 
wna gyffelyb i'r un o'r peíâau 
hyn, 

ll Ac ni wna yr un or padhau 
hynny, ond ar y mynyddoedd y 
bwytty, a gwraig ei gymmydog a 
haloga, | 

12 Yr anghenus a'r tlawd a or- 
thrymma, trais a dreisia, gwystl ni 
rydd drachefn, ac at eilunod y 
cyfyd ei lygaid, a wnaeth ffieidd- 
i dra, 
| 13 Ar usuriaeth y rhoddes, ac 
ychwaneg a gymmerth; gan hynny 
ia fydd efe byw? Ni bydd byw: 
gwnaeth yr holl ffieidd-dra hyn; 
gan farw y bydd farw; 'ei waed a 
fydd arno ei hun. 

14 Ac wele, os cenhedla fab a 
wêl holl bechodau ei dad y rhai a 
wnaeth efe, ac a ystyria, ac ni wn 
felly, | 

15 Ar y mynyddoedd ni fwytty, 
ai lygaid ni chyfyd at eilunod 
tŷ Israel, ni haloga wraig ei gym- 
mydog, 


EZECIEL, XVIIL 






l6 Ni orthrymma neb : chwaith, 
ni *attal wystl, ac ni threisia drais, 
ei fara.a. rydd i'r newynog, a'r 
noeth a ddillada, 

l7 Nê thry ei law oddi wrth yr 
anghenog, usuriaeth na llog ni 
chymmer, fy marnau a wna, yn fy 
neddfau y rhodia: hwnnw ni bydd 
farw am anwiredd ei dad ; gan fyw 
y bydd efe byw. 

18 Ei dad, am orthrymmu yn 
dost, a threisio ei frawd trwy or- 
threch, a gwneuthur yr hyn nid 
oedd dda ym mysg ei bobl, wele, 
efe a fydd marw yn ei anwiredd. 

19 Etto chwi a ddywedwch, Pa- 
ham? “oni ddwg y mab anwir- 
edd y tad? Pan wnelo y mab farn 
a chyfiawnder, 4 chadw fy holl 
ddeddfau, a'u gwneuthur hwynt, 
gan fyw efe a fydd byw. | 

20 Yr enaid a becho, hwnnw a 
fydd marw. !Y mab ni ddwg an- 
wiredd y tad, a'r tad ni ddwg an- 
wiredd y mab : cyfiawnder y cyfiawn 
fydd arno ef, a drygioni y dryg- 
ionus fydd arno yntau. 

21 Ond "Pos yr annuwiol a ddy- 
chwel oddi wrth ei holl bechodau 
y rhaì a wnaeth, a chadw fy holl 
ddeddfau, a gwneuthur barn a chyf- 
iawnder, efe gan fyw a fydd byw; 
ni bydd efe marw. 

292 Ni chofir iddo yr holl gam- 
weddau a wnaeth: yn ei gyfiawn- 
der a wnaeth y bydd efe byw. 

93 "Gan ewyllysio a ewyllysiwn i 
farw yr annuwiol, medd yr An- 
GLWYDD DDUW, ac .na ddychwelai 
oddi wrth ei ffyrdd, a byw * 

24 Ond “pan ddychwelo y cyf- 
iawn oddi wrth ei gyfiawnder, a 
gwneuthur anwiredd, a gwneuthur 
yn ol yr holl ffieidd-dra a wnelo 
yr annuwiol; a fydd efe bywf ni 
chofir yr holl gyfiawnderau o wnaeth 
efe: yn ei gamwedd yr hwn a 
wnaeth, ac yn ei bechod a bech- 
odd, ynddynt y bydd efe marw. 

95 Y PEtto chwi a ddywedwch, 
Nid cymmwys yw ffordd yr AR- 
GLWYDD. Gwrandêwch yr awr hon, 
tŷ Israel, onid yw gymmwys fy 
ffordd i? onid eich ffyrdd chwi nid 

dynt mwys * 

« 26 Pau ddych lu y cyfiawn oddi 
wrth ei gyfiawnder a gwneuthur 
anwiredd, a marw ynddynt; am ei 
anwiredd a wnaeth y bydd efe 
marw. 

27 A.phan ddychwelo yr annuw- 








y. tu ag at bawb. 





Cyn 
CRIST 
694. 

4 Heb. 
wystla 
FD neu, 


ymmer 
y'ngwystl, 


k Exod. 20. 
Deut. 5. 9. 


1 Deut. 24. 
; Bren. 14, 
2 Chron. 
95. 

Jer. ôl. 
29, 20. 


m pen. 30. 
12, 


n ad. 92. 
pen, 2. 11, 


mw“ 


ad. 29. 
pen. 22. 17, 
20, 





| Dammeg y cenawon Uew, 


Cyn 
CRIST 
. 594, 


iol oddi wrth ei ddrygioni yr hwn 
a wnaeth, a gwneuthur barn a 
chyfiawnder, hwnnw a geidw yn 
fyw ei enaid. 

28 Am iddo ystyried, a dychwel- 
yd oddi wrth ei holl gamweddau y 
rhai a wnaeth, gan fyw y bydd 


| byw, ni bydd marw. 


g ad. 25, 


r Matt. 3. 2, 
5 Neu, 
a throwch 
eraill, 


s Jer, 32, 39, 
pen. 11. 19, 
a 36. 26, 


$ Galar. 3, 
AA, 


pen. 33. ll, 
2 Petr 3, 9, 
6 Neu, 
Trowch 
eraill, 


994, 


a ad, 6. 


cad, 3, 


29 a“Etto tŷ Israel a. ddywedant, 
Nid cymmwys yw ffordd yr AR- 
GLWYDD. Tŷ Israel, onid cymmwys 
fy ffyrdd i? onid eich ffyrdd chwi 
nid ydynt gymmwys ? 

30 Am hynny barnaf chwi, tŷ 
Israel, bob un yn ol ei ffyrdd ei 
hun, medd yr ARGLWYDD DDUW. 
r Dychwelwch, * a throwch oddi wrth 
eich holl gamweddau ; fel na byddo 
anwiredd yn dramgwydd i chwi. 

31  Bwriwch oddi wrthych eich 
holl gamweddau y camweddasoch 
ynddynt, a gwnewch i chwi * galon 
newydd, ac yspryd newydd: canys 
paham, tŷ Israel, y byddwch feirw ? 

32 Canys *nid oes ewyllys gennyf 
i farwolaeth y marw, medd yr AR- 
GLWYDD DDUW. * Dychwelwch gan 
hynny, a byddwch fyw. 


PENNOD XIX. 


1 Cwynfan am dywysogion Israel, trwy ddam- 
meg o genawon llew a ddelid mewn pydew ; 
10 ac am Jerusalem, lrwy ddammeg o win- 
wydden anrheithiedig. 


YMMER dithau alarnad am. 


dywysogion Israel, 

2 A dywed, Beth yw dy fem? 
llewes : gorweddodd ym mysg llew- 
od, ynghanol y llewod ieuaingc y 
maethodd hi ei chenawon. 

3 A hi a ddug i fynu un o'i chen- 
awon: “efe a aeth yn llew ieuangc, 
ac a ddysgodd ysglyfaethu ysglyf- 
aeth ; bwyttaodd ddynion. 

4 Yna y cenhedloedd a glywsant 
sÔn am dano; Pdaliwyd ef yn eu 
ffos hwynt, a dygasant ef mewn 
cadwynau i dir yr Aipht. 

5 A phan welodd iddi ddisgwyl, 
a darfod am ei gobaith, hi a gym- 
merodd un ara o'i chenawon, ac 
ai gwnaeth ef yn llew ieuangc. 

6 Yntau a dramwyodd ym mysg 
y llewod; “efe a aeth llew 
leuangc, ac a ddysgodd ysglyfaethu 
ysglyfaeth ; bwyttaodd ddynion. 

7 Adnabu hefyd eu “gweddwon 
hwynt, au dinasoedd a anrheith- 
iodd efe; 4e, anrheithiwyd y tir a'i 
gyflawnder gan lais ei ruad ef. 

8 Yna îy cenhedloedd a ymosod- 
asant yn ei erbyn ef o amgylch 


783 


EZECIEL, XIX. 


a'r winwydden anrheithiedig. 


o'r taleithiau, ac *a daenasant eu 
rhwyd arno; ac efe a ddaliwyd 
yn eu ffos hwynt. 

9 A hwy a'i rhoddasant ef yng| ss 
ngharchar mewn “cadwyni, ac âl sN 
dygasant at frenhin Babilon: dyg- 
asant ef i amddiffynfeydd, fel na 
chlywid ei lais ef mwy ar fynydd- 
oedd Israel. 

10 1 Dy fam sydd fel gwinwydd- 
en yn dy *waed di, wedi ei phlan- 
nu wrth ddyfroedd : ffrwythlawn a 
brigog oedd, o herwydd dyfroedd 
lawer. 

ll Ac yr oedd iddi wiail cryfion 
yn deyrn-wîail llywodraethwyr, a'i 
huchder oedd uchel ym mysg y 
tewfrig ; fel y gwelid hi yn ei huch- 
der yn amlder ei changhennau. 

12 Ond hi a ddiwreiddiwyd mewn 
llidiowgrwydd, bwriwyd hi i'r llawr, 
a fgwynt y dwyrain a wywodd ei 
ffrwyth hi: ei gwïail cryfion hi a 
dorrwyd ac a wywasant; tân a'u 
hysodd. 

13 Ac yr awr hon hi a blannwyd 
mewn anialwch, mewn tir cras a. 
sychedig. | 

l4 A “thân a aeth allan o wïalen |*Bem.9. 
ei changhennau, ysodd ei ffrwyth | 
hi, fel nad oedd ynddi wïalen gref 
yn deyrn-wïalen i lywodraethu. 
Galarnad yw hwn, ac yn alarnad 


y bydd. 
PENNOD XX. 


1 Duw yn gwrihod gadael î henuriaid Israel | 
ymgynghori âg ef: ô yn adrodd ystori ew, 
hanufudd-dod hwy yn yr 4ipht, 10 yn yr| 
anialwch, 21 ac yn eu gwlad : 99 yn addaw 
eu cynnull hwy trwy yr efengyl. 45 Dan enw 


coedwig y mae yn dangos dinystr Jerusalem. 

o o y seithfed flwyddyn, o fewn 
y pummed »nês, ar y degfed 

dydd o'r mis, *y daeth gwŷr o hen- j> pen.8.1. 

uriaid Israel ìi ymgynghori âr AR- 

GLWYDD, ac a eisteddasant ger fy 

mron i, 

2 Yna y daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

3 Ha fab dyn, llefara wrth henur- 
iaid Israel, a dywed wrthynt, Fel| 
hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW ; 

b Ai 1 ymofyn â mi yr ydych chwi |vad.31. 
yn dyfod? Fel mai byw fi, medd | M"'** 
yr ARGLWYDD DDUW, ni fynnaf 
gennych ymofyn â mi. 

4*“A ferni di hwynt, mab dyn, a *Neu A 
ferni di hwynt? gwna iddynt wyb-| rosyn 
od ffieidd-dra eu tadau : DU ar 

5 Ŷ A dywed wrthynt, Fel hyn|*** 
y dywed yr ARGLWYDD DDUW; 

Ar y dydd *y dewisais Israel, ac y |4Ezoi.6.7. 


neu 
gyffelyb- 
rwydd. 


f pen, 17. 
0. 
Hos, 13, 
| 15. 





Cylch 
693. 





—[-—— 
—_- ss Ss 5Ï5Â^ô^V,__..,,AA^AÂ5_A,..———— a 


Ystori, anufudd-dod, Israel 


Cyn |*tyngais wrth had tŷ Jacob, ac y'm 
“eb. “gwneuthum yn hysbys iddynt yn 


693. 


9 Heb. 
codais fy 
llaio : ac 
felly ad. 6, 
&c, 


nhir yr Aipht, pan dyngais wrth- 
ynt, gan ddywedyd, Myfi yw yr 
ARGLWYDD eich Duw chwi; 

6 Yn y dydd y tyngais wrthynt 
ar eu dwyn hwynt allan o dir yr 
Aipht, ìi wlad yr hon a_ ddarpar- 
aswn iddynt, yn llifeirio o laeth 
. |a mêl, fyr hon yw gogoniant yr 
. | holl diroedd: 

7 Yna y dywedais wrthynt, Bwr- 
iwch ymaith bob un ffieidd-dra ei 
lygaid, ac nac ymhalogwch âg ei- 
lunod yr Aipht. Myfi yw yr An- 
GLWYDD eich Duw chwi, 

8 Er hynny gwrthryfelasant i'm 
herbyn, ac ni fynnent wrandaw ar- 
naf : ni fwriasant ymaith ffieidd-dra 
eu llygaid bob un, ac ni adawsant 
eilunod yr Aipht. Yna y dywed- 
ais, Tywalltaf arnynt fy lidiowg- 
rwydd, i gyflawni fy nig arnynt 
y'nghanol gwlad yr Aipht. 

9 £Etto gwneuthum er mwyn fy 

N; enw, rhag ei halogi yngolwg y 
Deut.o.es. cenhedloedd y rhai gr oeddynt 
"1522 hwy yn eu mysg; yngŵydd pa 
rai yr ymhysbysais iddynt hwy, 
wrth eu dwyn hwynt allan o dir 
yr Aipht. 

10 $ Am hynny by dygais hwynt 
allan o dir yr Aipht, ac a'u dygais 
hwynt i'r anialwch. 

ll A rhoddais iddynt fy neddfau, 
a hysbysais iddynt fy marnedig- 
aethau, 'y rhai y bydd byw yn- 
s.5. | ddynt y dyn a'u gwna hwynt. 
Who») l2 Rhoddais hefyd iddynt fy 
gor 5. 12. | E Sabbathau, i fod yn arwydd rhyng- 
s.»3L19, of fi a hwynt, ìi wybod mai myfi 
beut.5,12.| 72 yr ARGLWYDD a'u sancteidd- 

iodd hwynt. 
13 Er hynny tŷ Israel a wrthryfel- 
asant i'm herbyn yn yr anialwch: ni 
rodiasant yn fy neddfau, ond dïys- 
tyrasant fy marnedigaethau, y rhai y 
bydd byw ynddynt y dyn a'u gwnelo 
hwynt; fy Sabbathau hefyd a !hal- 
ogasant yn ddirfawr. Yna y dy- 
wedais y tywalltwn fy llid arnynt 
* Num.14.| yn yr " anialwch, i'w difetha hwynt. 
HN | l4 " Etto gwneuthum er mwyn fy 
enw, fel na halogid ef y'ngolwg y 
cenhedloedd, y rhai y dygais hwynt 
allan yn eu gŵydd. 
oNum.14. | ]15 Ac etto 9mi a dyngaswn iddynt 
Ps.106.26.| yn yr anialwch, na ddygwn hwynt 
i'r wlad a roddaswn tddynt, yn 
llifeirio o laeth a mêl; 





e Exod.3. 8, 
a 4.31. 


£ Edrych 
Ex. 32. 12, 
Num. 14. 


h Ex.12. 18, 


4 Heb.a 
gwneuth- 
u?n iddynt 


1 TPxod. 16. 
Ffo 


m Num, l4, 


P ad, 6. 


184 


EZECIEL, XX. 


P honno. 
yw gogoniant yr holl wledydd : 


yn yr Aipht, 


16 1O herwydd iddynt ddïystyru 
fy marnedigaethau, ac na rodias- 
ant yn fy neddfau, ond halogi fy 
Sabbathau: canys eu calon oedd 
yn myned ar ol eu heilunod. 

17 Etto tosturiodd fy llygaid wrth- 
ynt rhag eu dinystrio, ac ni wneuth- 
um ddiben am danynt yn yr anial- 
wch. 

18 Ond mi a ddywedais wrth eu 
meibion hwynt yn yr anialwch, Na 
rodiwch yn neddfau eich tadau, 
ac na chedwch eu barnedigaethau 
hwynt, nac ymhalogwch chwaith 
â'u heilunod hwynt. 

19 Myfi yw yr ARGLWYDD eich 
Duw chwi : rhodiwch yn fy neddf- 
au, a chedwch fy marnedigaethau, 
a gwnewch hwynt: 

20 Sancteiddiwch hefyd fy Sab- 
bathau; fel y byddont yn arwydd 
rhyngof fi a chwithau, i wybod 
mai myfì 44 yr ARGLWYDD eich 
Duw chwi. 

21 Y meibion hwythau a wrthry- 
felasant i'm herbyn ; yn fy neddfau 
ni rodiasant, a'm barnedigaethau 
ni chadwasant trwy eu gwneuthur 
hwynt, 'y rhai y bydd byw yn-|rsâ 15 
ddynt y dyn a'u gwnelo hwynt:| 
halogasant fy Sabbathau: yna y 
dywedais y tywalltwn fy llid ar- 
nynt, i gyflawni fy nig wrthynt yn 
yr anialwch. 

22 "Etto troais heibio fy llaw, a|* Ps 18.38. 
*gwneuthum er mwyn fy enw, fel |*ed.9,14. 
na halogid ef y'ngolwg y cenhedl- 
oedd y rhai y dygaswn hwynt allan 
yn eu gŵydd. 

23 Hefyd mi a dyngaswn wrth- 
ynt yn yr anialwch, "ar eu gwas- 
garu hwynt ym mysg y cenhedl- 
oedd, a'u taenu hwynt ar hyd y 
gwledydd ; 

24 *O herwydd fy marnedigaeth- 
au ni wnaethent, ond fy neddfau 
a ddïystyrasent, fy Sabbathau hef- 
yd a halogasent, au llygaid oedd 
ar ol eilunod eu tadau. 

25 ;?Minnau hefyd a roddais idd- |? Edrych, 
ynt ddeddfau nid oeddynt dda,| sw. 
a barnedigaethau ni byddent fyw — 
ynddynt: 

26 Ac au halogais hwynt yn eu 
hoffrymmau, “wrth dynnu trwy dân 
bob peth a egoro y groth, fel y din- 
ystriwn hwynt; fel y gwybyddent 
mai myfì yw yr ARGLWYDD. 

27 T Am hynny, fab dyn, llefara 
wrth dŷ Israel, a dywed wrthynt, 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
593. 


g ad, 13, 24, 






Jer. 15. 4, 


x ad. 13, 16. 


s2 Dren.17, 
1i. 2l. 6. 
2 Chron, 
2s. 3. 


& 33. 6. 
pen. 10, 20, 


u Lef. 26. 33, ! 


ac yn ew gwlad ew hunain. 


Cyn 

CRIST 
Cylch 

593. 

5 Heb. 
gamweddu 
o honynl 
5 «mwedd, 


a Es. 7. O, 
& c. 


bpon.16,19. 


6 Nu, idd- 


7 Heb, 
Arhyn a 
esgyno ar 
eich ys- 
pryd. 


8 Neu, 
draddod- 
iad. 

d pen. 94, 
; 20. 
Matt. 25. 

ô2, 92. 


e Jcr. 44. 14, 
f pen. 6. 7. 
tu Jl (fo 
& 2 4). 


-| myned 


DDUW ; Etto yn hyn y'm cablodd 
eich tadau, gan *wneuthur o hon- 
ynt gamwedd i'm herbyn. 

28 Canys dygais hwynt i'r tir a 
dyngaswn ar ei roddi iddynt, a 
2 cwelsant bob bryn uchel, a phob 
pren brigog; ac aberthasant yno 
eu hebyrth, ac yno y rhoddasant 
eu hoffrymmau digllonedd: yno 
hefyd y gosodasant eu P”harogl 
peraidd, ac yno y tywalltasant eu 
dïod-offrymmau. 

29 Yna y dywedais $wrthynt, Beth 
yw yr uchelfa yr ydych chwi yn 
iddi? a Bamah y galwyd 
ei henw hyd y dydd hwn. 

30 Am hynny dywed wrth dŷ Is- 
rael, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
Dpuw ; Ai ar ffordd eich tadau yr 
ymhalogwch chwi? ac a butteiniwch 
chwi ar ol eu ffieidd-dra hwynt ? 

31 Canys pan offrymmoch eich off- 
rymmau, gan dynnu eich meibion 
trwy y tân, yr ymhalogwch wrth 
eich holl eilunod hyd heddyw: a 
c fynnaf fi gennych ymofyn â mi, tŷ 
Israel? Fel mai byw fi, medd yr 
ARGLWYDD DDUW, nid ymofynir 
â mi gennych. 

32 "Eich bwriad hefyd ni bydd 
ddim, yr hyn a ddywedwch, Bydd- 
wn fel y cenhedloedd, fel .teulu- 
oedd y gwledydd, i wasanaethu 
pren a maen. 

33 Y Fel mai byw fi, medd yr AR- 
GLWYDD DDUW, yn ddïau â llaw 
gadarn, ac â braich estynedig, ac â 
llidiowgrwydd tywalltedig, y teyrn- 
asaf arnoch. 

34 A dygaf chwi allan ym mysg 
y bobloedd, a chasglaf chwi o'r 
gwledydd y rhai y'ch gwasgarwyd 
ynddynt, â llaw gadarn, ac â braich 
estynedig, ac â llidiowgrwydd ty- 
walltedig. 

35 A dygaf chwi i anialwch y 
bobloedd, ac ymddadleuaf â chwi 
yno wyneb yn wyneb. 

36 Fel yr ymddadleuais â'ch tadau 
yn anialwch tir yr Aipht, felly yr 
ymddadleuaf â chwithau, medd yr 
ARGLWYDD DDUW. 

37 A gwnaf i chwi fyned dan y 
wïalen, a dygaf chwi i *rwym y 
cyfammod. 

38 A 4“charthaf o honoch y rhai 
gwrthryfelgar, a'r rhai a drosedd- 
ant i'm herbyn: dygaf hwynt o 
wlad eu hymdaith, ac *i wlad Is- 
rael ni ddeuant: a fchewch wybod 
mai myfi 44 yr ARGLWYDD. 


185 


EZECIEL, XX. 


39 Chwithau, tŷ Israel, fel hyn y 
dywed yr ARGLWYDD DDUW ; Ewch, 
gwasanaethwch bob un ei eilunod, 
ac ar ol hyn Aefyd, oni wrandêwch 
arnaf fi: ond na halogwch mwy 
fy enw sanctaidd â'ch offrymmau, 
ac â'ch eilunod. 

40 Canys “yn fy mynydd sanct- 
aidd, ym mynydd uchelder Israel, 
medd yr ARGLWYDD DDUW, yno 
y'm gwasanaetha. holl dŷ Israel, 
cwbl o'r wlad: yno y byddaf fodd- 
lawn iddynt; ac yno y gofynaf 
eich offrymmau, *a blaen-ffrwyth 


Addewidion Duw iddynt. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 


eich offrymmau, gyd â'ch holl sanct- | och of 


aidd bethau. 

41 Byddaf foddlawn ì chwi gyd 
â'ch arogl “peraidd, pan ddygwyf 
chwi allan o blith y bobloedd, 
a'ch casglu chwi o'r tiroedd y'ch 
gwasgarwyd ynddynt; a mi a sanct- 
eiddir ynoch y'ngolwg y cenhedl- 
oedd. 

42 Hefyd cewch wybod mai myfi 
yw yr ARGLWYDD, pan ddygwyf 
chwi i dir Israel, i'r tir y tyngais 
am ei roddi i'ch tadau. 

43 Ac yno y cofiwch eich ffyrdd, 
ach holl weithredoedd y rhai yr 
ymhalogasoch ynddynt; “fel 


holl ddrygioni a wnaethoch. 

44 A !chewch wybod mai myfi 
ytv yr ARGLWYDD, pan wnelwyf â 
chwi er mwyn fy enw, nid yn ol 
eich ffyrdd drygionus chwi, nac 
yn ol eich gweithredoedd llygredig, 
O tŷ Israel, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw. 

45 1 Daeth drachefn air yr AR- 
GLWYDD attaf, gan ddywedyd, 

46 Gosod dy wyneb, mfab dyn, 
tu a'r dehau, ïo, difera eiriau tu 
ar dehau, a phrophwyda yn erbyn 
coed maes y dehau ; 

47 A dywed wrth goed y de- 
hau, Gwrando air yr ARGLWYDD: 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
Dpuw; Wele fi yn cynneu ynot 
ti dân, ac efe a ysa ynot ti "bob 
pren îr, a phob pren sych: ffagl 
y fflam ni ddiffydd, a'r holl wyn- 
ebau o'r dehau hyd y gogledd a 
losgir ynddo, 

48 A phob cnawd a welant mai 
myfi yr ARGLWYDD 9 cynneuais: 
nis diffoddir ef. 

49 Yna y dywedais, O ARGLWYDD 
DDUW, y maent hwy yn dywedyd 
am danaf, Onid damhegion y mae 
hwn yn eu traethu? 


yr | pen 
alaroch arnoch eich hun am yr|H 


rymamau. 


2 Heb. 
gorphwys- 
dra. 


h ad, 38, 41. 


í pen, 16. 61. 


E Lef. 20, 32, 
Fa); 
os. 9. 15. 


lad, 38. 
pen. 24. 21, 


m pen. 21. 2. 


| nLuc 23.31. 


Y cleddyf gloyw-lym 





PENNOD XXI. 


1 Ezeciel yn prophwydo yn erbyn Jerusalem 
irwy arwydd ocheneidio. 8 Y cleddyf gloyw- 
lym, 1S yn erbyn Jerusalem, 25 yn erbyn y 
Jrenhiniaeth, 29 ac yn erbyn yr Ammoniaid. 

DAETH gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

|apen.20.46.| 2 Gosod dy wyneb, *fab dyn, tu 

bDeut.32. |a, Jerusalem, a? difera dy eiriau 
tu a'r cyssegroedd, a phrophwyda 
yn erbyn gwlad Israel, 

3 A dywed wrth wlad Israel, Fel 
hyn y dywed yr ARGLWYDD; Wele 
fi i'th erbyn, tynnaf hefyd fy 
nghleddyf o'i wain, a thorraf o 
honot gyfiawn ac anghyfiawn. 

4 O herwydd y torraf o honot 
gyfiawn ac anghyfiawn, am hynny 
y daw fy nghleddyf allan o'i wain 
yn erbyn pob cnawd, o'r dehau 
hyd y gogledd ; 

5 Fel y gwypo pob cnawd i mi 
yr ARGLWYDD dynnu fy nghleddyf 
allan o'i wain: ni ddychwel efe 


Cyn 
CRIST 
593, 


Amos Os 
Mic, 2. 6, 
7UÌ& 


mwy. 

6 Gad dithau, fab dyn, gyd âg 
ysigdod lwynau; ïe, ochain yn 
chwerw yn eu golwg hwynt. 

7 A bydd, pan ddywedant wrth- 
yt, Am ba beth yr ydwyt yn ochain? 
yna ddywedyd o honot, Am y 
chwedl newydd, am ei fod yn dy- 
fod, fel y toddo pob calon, ac y 
llaeso y dwylaw oll, ac y pallo 
pob yspryd, a'r gliniau oll a ânt 
“fel dwfr; wele efe yn dyfod, ac 
a fydd, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw. 

8 Y A gair yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 

9 Prophwyda, fab dyn, a dywed, 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Dywed, “Cleddyf, cleddyf a hog- 
wyd, ac a loywyd. 

10 Efe a hogwyd i ladd lladdfa, 
efe a loywyd fel y byddai ddis- 
'Ne glaer: a lawenychwn nif *y mae 


2 Heb. yn 
ddwfr, 


c Deut, 32, 
41. 
ad. 15, 2S. 


mabyw; efe yn dirmygu gwialen fy mab, 
pobsren | fel pob pren. 


ll Ac efe a'i rhoddes i'w loywi, 
i'w ddal mewn llaw ; y cleddyf hwn 
a hogwyd, ac a loywyd, i'w roddi 
yn llaw y lleiddiad. 

12 Gwaedda ac uda, fab dyn; 

i44if | canys hwn fydd ar fy mhobl, hwn 
pe. fydd yn erbyn holl dywysogion 
sr: Israel; *dychryn gan y cleddyf 


| 
5 Neu, Wedi 


| betero |fydd ar fy mhobl: am hynny “taro 
| yna? oni. | [aw ar forddwyd. 

i'r rïalen 13 *Canys profiad yw; a pheth 
| diustyru? | OS y cleddyf a ddïystyra y wïalen? 


186 


EZECIEL, XXI 


yn erbyn Jerusalem. 


Cyn 


ni bydd efe mwy, medd yr Â'R-| cw am 


GLWYDD DpDuw. 
14 Tithau, fab dyn, prophwyda, a 

“tharo law wrth law, a dybler y |*Num.Z 

cleddyf y drydedd waith: cleddyf| sr. 

y lladdedigion, cleddyf lladdedig-| "^.^ 

aeth y gwŷr mawr ydyw, yn myn- 

ed i'w hystafelloedd hwynt. 

15 Rhoddais “flaen y cleddyf “Nen, 
yn erbyn eu holl byrth hwynt, ì| neu,ofn. 
doddi ew calon, ac i amlhâu ew 
tramgwyddiadau: O, gwnaed ef yn 
loyw, “hogwyd ef i ladd ! 

16 Dos ryw ffordd, maêl4 ar y 
llaw ddehau, *ai ar y llaw aswy, 
lle y tueddo dy wyneb, 

17 Minnau hefyd fa darawaf y 
naill law yn y llall, ac a lonyddaf 
fy llid: myfi yr ARGLWYDD aê 
lleferais. 

18 $ A daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

19 Tithau, fab dyn, gosod i fi 
ddwy ffordd, fel y delo cleddyf, 
brenhin Babilon; o un tir y deu- 
ant ill dwy: a dewis le, ym mhen 
ffordd y ddinas y dewisi ef. 

20 Gosod ffordd i ddyfod o'r cledd- 
yf tu a “Rabbath meibion Ammon, |€Je. 42.2 
a thu a Judah yn erbyn Jerusa- 
lem gaerog. 

21 Canys safodd brenhin Babilon 
“ar y groesffordd, ym mhen y *ile. 
ddwy ffordd, i ddewinïo dewiniaeth: | ffordd.” 
gloywodd er “saethau, ymofynodd |*Neu, 
â “delwau, edrychodd mewn afu. |si. 

22 Yn ei law ddehau yr oedd 
dewiniaeth Jerusalem, ^am osod |bpen.4 2 
*capteniaid i agoryd safn mewn |Neu,ofe 
lladdedigaeth, i ddyrchafu llef gyd | 
â bloedd, i osod offer rhyfel yn^": 
erbyn y pyrth, ì fwrw clawdd, i 
adeiladu amddiffynfa. 

: 23 A hyn fydd ganddynt, fel dew- 

inio dewiniaeth gwagedd yn eu 
golwg hwynt, "i'r rhai a dyngasant | Neu, am 
lwon: ond efe a gofia yr anwiredd, dyngwod 
i'w dal hwynt. db. 

24 Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW, Am beri 
o honoch gofio eich anwiredd, 
gan amlygu eich camweddau, fel | 
yr ymddengys eich pechodau yn | 
eich holl weithredoedd; am beri 
o honoch eich cofio, y'ch dêlir â 
llaw. 

25 4 Tithau, halogedig annuwiol 
dywysog Israel, 'yr hwn y daeth ei |!sd. 29. 
ddydd, yn amser diwedd anwiredd, | ^ 

26 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
Dpuw; Symmud y meitr, a thyn 





T Neu, go- 
blygwyd, 


8 Heb. jm- 
osod, dos 
ar y llaw 


aswy. 
f ad. 14. 








$ Heb. 
teraphim. 






——— 


Rhestr 


chweledig, 
y gosodaf 
hi. 
k Gen. 49, 
1 . 
Luc 1, 32, 
Ba. 
Ioan l, 49, 
ì Jer. 49, 1. 


en. 25,2,0. 
Seph, za, 


m pen.22.2S. 


n ad. 25. 


o Jer. 47. 6, 
íi 


7 Neu, Dy- 
chwel ef. 


8 Neu, 
ynfydion, 


090. 


Z Neu, a. 
ddadleu di 
tros, &e. 

a pen. 20. â. 
a, 23. 96. 

» pen. 24. 6, 


9, 
Nah.3.1, 


c 2 Bren. 
91, 16, 


âd Deut. 28. 
SY 


pen, 5. 14. 


o bechodau 


ymaith y goron; nid yr un fydd. 


hon: cyfod yr isel, gostwng yr 
uchel” 

27 $Dymchwelaf, dymchwelaf, dym- 

chwelaf hi; ac ni bydd mwyach 
EFhyd oni ddelo yr hwn y mae yn 
cyfiawn iddo; ac êddo ef y rhodd- 
af hi. 
. 28 4 Prophwyda dithau, fab dyn, 
a dywed, Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW 'am feibion Am- 
mon, ac am eu gwaradwydd hwynt; 
dywed di, Y cleddyf, y cleddyf a 
dynnwyd: i ladd y gloywyd ef, ì 
ddifetha o herwydd y disgleirdeb : 

29 Wrth mweled gwagedd i ti, 
wrth ddewinio ì ti gelwydd, i'th 
roddi ar yddfau y lladdedigion, 
y drygionus "y rhai y daeth eu 
dydd, yn amser diwedd eu han- 
wiredd, 

30 9 *"A ddychwelaf fi ef i'w 
wain? yn y lle yth grêwyd, yn 
nhir dy gynnefin, y'th farnaf. 

31 A thywalltaf fy nigllonedd ar- 
nat, â thân fy llidiowgrwydd y 
chwythaf arnat, a rhoddaf di yn 
llaw dynion “poethion, cywraint i 
ddinystrio. 

32 I'r tân y byddi yn ymborth; 
dy waed fydd y'mnghanol y tir: 
ni'th gofir mavyach; canys myfi 
yr ARGLWYDD a'ê dywedais, 


PENNOD XXII 
1 Rhestr o bechodau Jerusalem. 13 Y llysg 

Duw hwynt megis sothach yn eî ffwrn. 29 

Llygredigaeth yr hoU brophwydi, a'r off eir- 

iaid, a'r lywysogion, a'r bobl. 

GEIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf drachefn, gan ddywedyd, 

2 Tithau, fab dyn, “*a ferni di, 
a ferni Pddinas y gwaed? ïe, ti a 
wnei iddi wybod ei holl ffieidd-dra. 

3 Dywed dithau, Fel hyn y dy- 
wed yr ARGLWYDD DDUW ; Tywallt 
gwaed y mae y ddinas yn ei chanol, 
I ddyfod o'i hamser, ac eilunod a 
wnaeth hi yn ei herbyn ei hun i 
ymhalogi. 

4 Euog wyt yn dy waed, yr hwn 
a “dywelltaist; a halogedig yn dy 
eilunod, y rhai a wnaethost; a thi 
a neseaist dy ddyddiau, a daeth- 
ost hyd at dy flynyddoedd: am 
hynny y'th $wneuthum yn warth 
i'r cenhedloedd, ac yn watwar- 
gerdd i'r holl wledydd. 

5 Y rhaî agos a" rhai pell oddi 
wrthyt a'th watwarant, yr halog- 
edig o enw, ac aml dy drallod. 


6 Wele, tywysogion Israel oedd- 


87 


BZECIEL, XXII. 


ynt ynot, bob un yn ei allu ì 
dywallt gwaed. 

7 Dirmygasant ynot dad a mam ; 
gwnaethant yn * dwyllodrus â'r di- 
eithr o'th fewn: gorthrymmasant 
ynot yr amddifad ar weddw, 

8 Dirmygaist fy mhethau sanct- 
aidd, a halogaist fy Sabbathau. 

9 “Athrodwyr oedd ynot i dywallt 
gwaed; far y mynyddoedd hefyd 


y bwyttasant ynot ti: gwnant ys-|' 


gelerder o'th fewn. 

10 Ynot ti “y datguddient noeth- 
ni en tad: Pyr aflan o fis-glwyf a 
ddarostyngent, ynot. 

ll 'Gwnai wr hefyd ffieidd-dra â 
gwraig ei gymmydog; a gwr Fa 
halogai eì waudd ei hun mewn 
ysgelerder; ïe, darostyngai gwr 


ynot eì 'chwaer ei hun, merch ei 1 


dad. | i 
12 “Gwobr a gymmerent ynoí 
am dywallt gwaed; "cymmeraist 


usuriaeth ac occraeth, ac elwaist!” 
ar dy gymmydogion trwy dwyll,|! 


ac anghofiaist fi, medd yr An- 
GLWYDD DDUW. 





Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 


eyY 

Lef. 19. 16. 

f pen. 18. 6, 
L 


E Lef. 18, 8, 
a 20. 11, 

E Lef, 18, 19, 
a 20, 18, 


í Lef. 18, 20. 
a 


13 1 Am hynny wele, * tarewais |*pen.21.11. 


fy llaw wrth dy gybydd-dod yr 
hwn a wnaethost, ac am y gwaed 
oedd o'th fewn. 

14 A bery dy galon, a gryfhâ dy 
ddwylaw, yn y dyddiau y bydd i 


mi a wnelwyf â thi? Pmyfi yr AR- |rpen11.24 


GLWYDD a lleferais, ac a'4 gwnaf. 
15 Canys “gwasgaraf di ym mysg 
y cenhedloedd, a thaenaf di ar hyd 


9 Deut.4, 27, 
a .2S. 25, 64. 
en. 12, 14, 


y gwledydd, a "gwnaf i'th aflendid |n», 
4S. 


ddarfod allan o honot. 

l6 A thi a “etifeddi ynot dy 
hun y'ngŵydd y cenhedloedd; 
chei wybod mai myfì yw yr An- 
GLWYDD, 

17 A gair yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 


18 Ha fab dyn, “tŷ Israel a aeth 'Te. 1.22 
gennyf yn ammhuredd: pres, ac | &e.. 


alcam, a_ haiarn, a phlwm, ydynt 
oll ynghanol y pair: ammhuredd 
arian ydynt. 

19 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW; Am eich bod 
chwi oll yn ammhuredd, am hynny 
wele fi yn eich casglu chwi i ganol 
Jerusalem. 

20 Fel casglu arian, a phres, a 
haiarn, a phlwm, ac alcam, i ganol 
y ffwm, ì chwythu tân arnynt i'w 
toddi; felly yn fy llid a'm dig y 
casglaf chwi, ac a'ch gadawaf gn0, 
ac a'ch toddaf. 





5 Neu, 
ymhalogi. 


28, 


— | 


Llygredigaeth Israel. 


Cyn 91 Iê, casglaf chwi, a_chwythaf 
ORIST arnoch â thân fy llidiowgrwydd, 
fel y todder chwi yn ei chanol hi. 

99 Fel y toddir arian ynghanol 
y pair, felly y toddir chwi yn el 
chanol hi; fel y gwypoch mai myfi 
yr ARGLWYDD a dywelltais fy llid- 
iowgrwydd arnoch. 

93 T A gair yr ARGLWYDD 
ddaeth attaf, gan ddywedyd, 

24 Dywed wrthi hi, fab dyn, Ti 
yw y tir sydd heb ei buro, heb 
wlawio arno yn nydd digter. 

95 tCyd-fradwriaeth ei phro- 
phwydi o'i mewn, sydd fel llew 
rhuadwy yn ysglyfaethu ysglyfaeth; 
“eneidiau a ysasant; “trysor a 
zMic.s.u. phethau gwerthfawr a gymmeras- 
g»n25 ant; ei gweddwon hi a amlhasant 

hwy o'i mewn. 

26 Ei hoffeiriaid a dreisiasant 
fy nghyfraith, ac a halogasant fy 
mhethau sanctaidd: ni wnaethant 

71»f.10.19. 7 ragor rhwng cyssegredig a halog- 

pen.44.23. edig, ac ni wnaethant wybod rAag- 
or rhwng yr aflan a'r glân; cudd- 
iasant hefyd eu llygaid oddi wrth 
fy Sabbathau, a halogwyd fi yn 
eu mysg hwynt. 

*Mic32,| 97 Ei “phennaethiaid oedd yn ei 

Seph.3.3. | chanol fel bleiddiaid yn ysglyfaethu 
ysglyfaeth, ìi dywallt gwaed, i ddi- 
fetha eneidiau, er elwa elw. 

98 Ei “phrophwydi hefyd a'u 

priddasant hwy â chlai annhym- 
bpen.21.09.| herus, " gan weled gwagedd, a dew- 
|inio iddynt gelwydd, gan ddywed- 
yd, Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 

DDUW; ar ARGLWYDD heb ddy- 
wedyd. 

29 Pobl y tir a arferasant * dwyll, 
ac a dreisiasant drais, ac a orthrym- 
masant y truan a'r tlawd ; y dïeithr 
eu hefyd a orthrymmasant "yn ang- 
uniondeb, | hyfiawn. 
cJer.5.1. | 30 “Ceisiais hefyd wr o honynt i 
FO gau y cae, ac i *sefyll ar yr adwy 

o'm blaen dros y wlad, rhag ei 
dinystrio ; ac nis cefais. 

31 Am hynny y tywelltais fy nig- 
ofaint arnynt, â thân fy llidiowg- 
r en.9.10. | rwydd y difethais hwynt; “eu ffordd 
Its |eu hun a roddais ar eu pennau 

hwynt, medd yr ARGLWYDD DDUW. 


PENNOD XXIII. 

1 Putteindra Aholah ac Aholibah. 22 Dialeddu 
| ar Aholibah gan eî chariadau. 6 Y pro- 
phwyd yn argyhoeddi eu godineb hwy ill 
dwyoedd, 45 ac yn dangos eu barn hwy. 

NA y daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 





t Hos. 6. 9. 


u Matt. 23. 





a pen. 13.10. 


6 Neu, 
drais. 





693, 


EZECIEL, XXIII. 


2 Ha fab dyn, *dwy wraig oedd 
ferched i'r un fam ; 

3 A Pphutteiniasant yn yr Aipht, 
yn eu hieuengctid y putteiniasant: 
yno y pwyswyd ar eu bronnau, 
ac yno yr ysigasant ddidennau eu 
morwyndod. 

4 A'u henwau hwynt oedd, Aholah 
yr hynaf, ac Aholibah eì chwaer: 
ac *yr oeddynt yn eiddof fi, a 
phlantasant feibion a merched. 
Dyma eu henwau; Samaria gyw 
Aholah, a Jerusalem Aholibah. 

5 Ac Aholah a butteiniodd pan 
oedd eiddof fi, ac a ymserchodd 
yn ei chariadau, e4 chymmydogion 
1 yr Assyriaid ; 

6 Y rhai a wisgid â glas, yn dduc- 
iaid ac yn dywysogion, o wŷr ieu- 
aingc dymunol i gyd, yn farchogion 
yn marchogaeth meirch. 

7 Fel hyn y “gwnaeth hi ei phut- 
teindra â hwynt, â dewis feibion 
Assur oll, a chyd ôr rhai oll yr 
ymserchodd ynddynt; â'u holl ei- 
lunod hwynt yr ymhalogodd hi. 

8 Ac ni adawodd ei phutteindra 
o ddygasai hŵ or Aipht: canys 
gorweddasent gyd â hi yn eu hieu- 
engcetid, a hwy a ysigasent fronnau 
ei morwyndod hi, ac a dywalltas- 
ent eu putteindra arni. 

9 Am hynny y rhoddais hi yn llaw 
ei chariadau, sef yn llaw “ meibion 
Assur, y rhai yr ymserchodd hi 
ynddynt. 

10 Y rhai hynny fa ddatgudd- 
iasant eì noethni hi: hwy a gym- 
merasant ei meibion hi a'i merch- 
ed, ac a'i lladdasant hithau â'r 
cleddyf: a hi a aeth yn *enwog ym 
mysg gwragedd; canys gwnaethent 
farn arni. 

lA “phan welodd ei chwaer A- 
holibah, *hi a lygrodd ei thraserch 
yn fwy na hi, ai phuiteindra yn 
fwy na phutteindra ei chwaer. 

12 'Ymserchodd ym meibion As- 
sur, y duciaid ar tywysogion o 
gymmydogion, wedi eu gwisgo yn 
wych iawn, yn farchogion yn march- 
ogaeth meirch, yn wŷr ieuaingc 
dymunol i gyd. 

13 Yna y gwelais ei halogi hi, a 
bod un ffordd ganddynt ill dwy, 

14 Ac iddi hi chwanegu ar ei 
phutteindra: canys pan welodd 
wŷr wedi eu llunio ar y pared, 
delwau y Caldeaid wedi eu llunio 
â fermilion, 

15 Wedi eu gwregysu â gwregys 


Pwutteindra Aholah 


Cyn 
CRIST 
593. 


a.Jer.3.17, 
YR 
pen. 16, 46, 
b Lef. 17. 7. 
Jos. 24. 14, 
pen, 26, 8, 


oo 


c pen, 16, 8, 


d2Bren.15. 
19. 


| 2Heb. 
rhoddes. 


e2B:ien.17, 
3,4, 5, 29. 


fpen. 16.37. 


8 Heb. eni, 


& Jer. 3. 8, 


h Jer. 3. 11. 
pen. 16.47, 
ol. 


1 2 Bren, 16. 
T, 10. 
pen, 10. 28, 





188 





ac Aholibah. 





Cyn 
CRIST 
— 





k 2 Bren, 
24.1. 
pen. 16. 29, 
4 Heb. wrth 
acelediad eî 
llygaid, 


ì ad, 28, 


m Jer. 6. 8. 


6 Heb. y 
daitodasaî, 


neu, yr 
nyn g- 
asad. 


n pen.16.26, 


o pen, 16.97. 


am eu llwynau, yn rhagori mewn 
lliwiau am eu pennau, mewn golwg 
yn dywysogion oll, o ddull meibion 


Babilon yn Oaldea, tir eu genedig- 


aeth: 


16 Hi a ymserchodd ynddynt. 


£2pan eu gwelodd â'i llygaid, ac 
a anfonodd genhadau attynt i 
Caldea. 

l7 A meibion Babilon a ddaeth- 
ant atti i wely cariad, ac aì hal- 
ogasant hi âu putteindra; a_hi 
a ymhalogodd gyd â hwynt, !a'i 
meddwl a giliodd oddi wrthynt. 


18 Felly y datguddiodd hi ei.phut- ; 
teindra, ac y datguddiodd ei noeth- 


ni. Yna Py ciliodd fy meddwl oddi 


wrthi, fel 5y cilìasai fy. meddwl. 


oddi wrth ei chwaer hi. 

19 Etto hi a chwanegodd ei phut- 
teindra, gan gofio dyddiau ei hieu- 
engctid, y y rhaì y putteiniasai 
hi yn nhir yr Aipht. 


20 Canys hi a ymserchodd yn ei, 


gordderchwyr, "y rhaì yr oedd eu 
cnawd fel cnawd asynod, a'u difer- 
lif 7e4 diferlif meirch. 

21 Felly y cofiaist ysgelerder dy 


ieuengctid, pan ysigwyd dy ddiden- 


nau gan yr Aiphtiaid, am fronnau 
dy ieuengctid. 
22 í Am hynny, Aholibah, fel hyn 
dywed yr ARGLWYDD DDUW, 
9 Wele fi yn cyfodi dy gariadau i'th 
erbyn, y rhai y ciliodd dy feddwl 
oddi wrthynt, a dygaf hwynt i'th 
erbyn o amgylch : 
23 Meibion Babilon a'r holl Gal- 
deaid, Pecod, a Soa, a Ooa, a holl 


feibion Assur gyd â hwynt; yn wŷr 


leuaingc dymunol, yn dduciaid a 
thywysogion i gyd, yn bennaeth- 
iaid ac yn enwog, yn marchogaeth 
meirch, bawb o honynt. 

24 A deuant i'th erbyn â menni, 
cerbydau, ac olwynion, ac â chyn- 
nulleidfa o bobl; gosodant i'th 
erbyn oddi amgylch astalch, a 
tharian, a helm: a rhoddaf o'u 
blaen hwynt farnedigaeth, a hwy 
a'th farnant â'u barnedigaethau 
eu hun. | | i 

25 A mi a osodaf fy eiddigedd 
yn dy erbyn, a hwy .a wnant â thi 
yn llidiog: dy drwyn a'th glustiau 
a dynnant ymaith, a'th weddill a 
syrth gan y cleddyf: hwy a ddal- 
iant dy feibion a'th ferched; wth 


Ppen.1e.39, | Weddill a ysir gan y tân. 


6 Heb. ddo- 


26 P Dïosgant hefyd dy ddillad, 


Madawc | a dygant *dy ddodrefn hyfryd. 


EZECIEL, XXIII. 





27 Felly 1y gwnaf i'th ysgeler- 
der, a'th butteindra o dir yr Aipht, 


'beidio â thi; fel na chodech dy 


lygaid attynt, ac na chofiech yr 


'Aipht mwy. 


28 Canys fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DpDuUw, Wele Sy ìn 
roddi yn llaw 'y rhai a gaseaist, 
yn llaw y “rhai y ciliodd dy feddwl 
oddi wrthynt. 

29 A gwnant â thi yn atgas, ac 
a gymmerant dy holl lafur, ac 
*ath adawant di yn llom ac yn 
noeth: a datguddir noethni dy 
butteindra ; ïe, dy ysgelerder a'th 
butteindra. | 
' 90 Mi'a wnaf hyn i ti, am but- 
teinio o honot ar ol y cenhedloedd, 


|am dy halogi gyd â'u heilunod 


hwynt. 
_91 Ti a rodiaist yn ffordd dy 
chwaer; am hynny y rhoddaf fin- 
nau ei " chwppan hi yn dy law di. 

32 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
Dpuw; Dwfn a helaeth gwppan 
dy chwaer a yfi: ti a fyddi i'th 
watwar ac i'th ddirmygu: y mae 
llawer yn genni ynddo. 
838 Ti a lenwir â meddwdod ac 
â gofid, o gwppan syndod ac an- 
rhaith, o gwppan dy chwaer Sa- 
maria. 

94 Canys ti *a yfi, ac a sugni o 
hono; drylli hefyd ei ddarnau ef, 
ac a dynni ymaith dy fronnau dy 
hun: canys myfi a'i lleferais, medd 
yr. ARGLWYDD DDUW. 

35 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW, O herwydd i ti 


'fy anghofio, “a'm bwrw o honot tu |7: 


ol i'th gefn; am hynny dwg dithau 
dy ysgelerder a'th butteindra. 

36 4 Dywedodd yr ARGLWYDD 
hefyd wrthyf, A *'ferni di, fab 
dyn, Aholah ac Aholibah? ïe, myn- 
ega iddynt eu ffieidd-dra ; 

37 Iddynt dorri prïodas, abod 
gwaed yn eu dwylaw ; ïe, gyd â'u 
heilunod y putteiniasant; “eu meib- 
ion hefyd y rhai a blantasant i mi, 
a dynnasant trwy dân» iddynt i'w 

SUN ! | 

| 38 Gwnaethant hyn ychwaneg i 
mi; fy nghyssegr a aflanhasant yn 
y dydd hwnnw, “am Sabbathau 
a halogasant. 

: 89 Canys pan laddasant eu meib- 
ion ì'w heilunod, yna y daethant 
i'm cyssegr yn y dydd hwnnw, i'w 
halogi ef: ac wele, *fel hyn' y 
gwnaethant y'nghanol fy nhŷ. .... 





Argyhoeddi eu godineb. 





Cyn 
CRIST 
003. 
Gpen.22,15. 


r pen. 16, 57. | 
sad, 17, 


t pen, 16, 39, 


u Jer. 25. 15, 
&c, 


z Ps. T5. 8. 
Es. 51, 17. 


d pen, 22, 8, 


e2 bren, 
21. 4, 





789 


Barn Aholah ac Aholibah. 





EZECIEL, XXIV. 


Rhag-ddangos sicr 





Cyn 
CRIST 
503, 

8 Heb. 
yn dyfod, 





f fst, 1. 6. 
Amos 2, 8. 
9, 6. 4. 


E Diar.7.17. 


9 Heb. rhai 
o amlder 
dynion. 

2 Neu, 
meddwon. 


e 
————  — ——— -  FF979 3Â—__57—_—_—_—_— _———————— —-— ———————————————————— 


h pen. 16, 
| S8. 


4 Neu 


i pen, 16. 
40, 
3 Heb. yn 
neillduant, 
neu, 48- 
| 
| 


84y mmudfa 
gythrant. 


k Ma 22. 


990. 





40 A hefyd gan anfon o honoch 
am wŷr *i ddyfod o bell, y rhai yr 
anfonwyd cennad attynt, ac wele 
daethant: er mwyn pa raì yr ym- 
olchaist, y lliwiaisb dy lygaid, ac 
yr ymherddaist â harddwch. 

41 Eisteddaist hefyd ar fwely an- 
rhydeddus, a bord drefnus o'i flaen, 
82, gosodaistb arno fy arogl-darth 
a'm holew i. 


42 A llais tyrfa heddychol oedd 


gyd â hi: a chyd â'r 9cyffredin y 
dygwyd y * Sabeaid o'r anialwch, y 
rhai a roddasant freichledau am 
eu dwylaw hwynt, a choronau hyf- 
ryd am eu pennau hwynt. 

43 Yna y dywedais wrth yr hen 
ei phutteindra, A wnant hwy yn 
awr butteindra gyd â hi, a hithau 
gyd â hwythau? 

44 Etto aethant atti fel myned 
at butteinwraig; felly yr aethant 
at Aholah ac Aholibah, y gwrag- 
edd ysgeler. 

45 4 A'r gwŷr cyfiawn hwythau 
“a'u barnant hwy â barnedigaeth 
putteiniaid, ac â barnedigaeth rhai 
yn tywallt gwaed: canys putteinio 
y maent, a gwaed sydd yn eu 
dwylaw. 

46 Canys fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW, !Dygafi fynu 
dyrfa arnynt hwy, a rhoddaf hwynt 
*i'w mudo ac i'w hanrheithio. 

47 A'r dyrfa a'u llabyddiant hwy 
â meini, ac au *torrantb hwy â'u 
cleddyfau: eu meibion a'u merch- 
ed a laddant, a'u tai a losgant â 
£hân. 

48 Fel hyn “y gwnaf finnau i 
ysgelerder beidio or wlad, fel y 
dysgir yr holl wragedd na wnelont 
yn ol eich ysgelerder chwi. 

49 A hwy a roddant eich ysgel- 
erder i'ch erbyn, a chwi a ddyg- 
wch bechodau eich eilunod; ac !a 


3. |gewch wybod mai myfi yw yr AR- 


GLWYDD DDUW. 


PENNOD XXIV. 


1 Trwy ddammeg o grochan berwedig, 6 y 
dangosir sicr ddinystr Jerusalem. 15 Trwy 
fod Ezeciel heb alarw am farwolaeth. eì 
wiaig, 19 y dangosir bod gofid yr Iuddewon 
y tu hwnt â bob tristwch. 

RACHEFN yn y nawfed 

flwyddyn, yn y degfed mis, 
ar y degfed dydd o'r mis, y daeth 
gair yr ARGLWYDD attaf, gan ddy- 
wedyd, 

2 Ysgrifena i ti enw y dydd 

hwn, fab dyn, êe, corph y dydd 


190 





hwn: ymosododd brenhin Babilon 
yn erbyn Jerusalem *o fewn corph 
y dydd hwn. 

39 A thraetha ddïareb wrth y tŷ 
gwrthryfelgar, a dywed wrthynt, 
Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
Dpuw ; P Gosod y crochan, gosod, 
a thywallt hefyd ddwfr ynddo. 

4 Uasgl ei ddrylliau iddo, pob 
dryll teg, y morddwyd, a'r ys- 
gwyddog; llanw e/ âr dewis es- 
gyrn, 

5 Cymmer ddewis o'r praidd, a 
Z“chynneu yr esgyrn dano, a berw 
ef yn ferwedig; ïe, berwed ei es- 
gyrn o'i fewn. 

6 Ï Am hynny yr ARGLWYDD 
DDuUw a ddywed fel hyn, “Gwae 
ddinas y gwaed, y crochan yr hwn 
y mae ei yscìîm ynddo, ac nid 
aeth ei *yscum allan o hono: tyn 
ef allan bob yn ddryll: na syrth- 
led coelbren arno. 

7 O herwydd ei gwaed sydd yn 
ei chanol: ar goppa craig y go- 
sododd hi ef; “nis tywalltodd ar 
y ddaear, i fwrw arno lwch: 

8 I beri i lid godi i wneuthur 
dïal; rhoddais ei gwaed hi ar 
goppa craig, rhag ei guddio. 

9 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW, “Gwae ddinas 
y gwaed! minnau a wnaf ei than- 
llwyth yn fawr. 

10 Amlhâ y coed, cynneu y tân, 
difa y cig, a gwna goginiaeth, a 
llosger yr esgyrn, 

ll A dod ef ar eì farwor yn 
wag, fel y twymno, ac y llosgo ei 
bres, ac y toddo ei aflendid ynddo, 
ac y darfyddo ei yscìîm, 

12 Ymflinodd â chelwyddau, ac 
nid aeth ei hyscìm mawr allan o 
honi: yn tân y bwrir ei hyscìm hi. 

13 Yn dy aflendid 4 mae ysgeler- 
der: o herwydd glanhâu o honof 
di, ac nid wyt lân, o'th aflendid 
ni'th lanhêir mwy, hyd foni phar- 
wyf i'm llid orphwys arnat. 

14 Myfi yr ARGLWYDD a llefer- 
ais: daw, a gwnaf; nid âf yn ol, 
ac &nid arbedaf, ac nid edifarhâf. 
Yn ol dy ffyrdd, ac yn ol dy 
weithredoedd, y barnant di, medd 
yr ARGLWYDD DDUW. 

15 1 A gair yr ARGLWYDD a 
ddaeth attaf, gan ddywedyd, 

16 Wele, fab dyn, fi yn cymmeryd 
oddi wrthyt ddymuniant dy lygaid 
â dyrnod: etto na alara ac na 
wyla, ac na ddeued dy ddagrau. 





| 


Cyn 
CRIST 
590, 





a Jer. 52, 4. 


b Edrych 
J adrg 15. 
pen. 11, 3. 


2 Neu, 
phentyrra. 


cpen. 22, 3. 


9 orferw. 


d Lef. 17, 
13. 


eNah.3.1. 
Hab. 2. 12, 


í pn 16. 


€ pen, 5. 11. 








ddinystr Jerusalem. 


17 Taw â llefain, na wna farwnad ; 
rhwym dy gap am dy ben, a dod 
'Enyen |dy esgidiau am dy draed, ac na 
Lef.ì0. 6. | chau ar dy *enau, na fwytta chwaith 
m. i5. | fara dynion, 

18 Felly y lleferais wrth y bobl y 
bore; a bu farw fy ngwraig yn yr 
hwyr ; a gwneuthum y bore dran- 
.|noeth fel y gorchymynasid i mi. 

19 $ A'r bobl a ddywedasant 
wrthyf, Oni fynegi i ni beth gyw 
hyn i ni, gan i ti wneuthur felly? 

20 Yna y dywedais wrthynt, Gair 
yr ARGLWYDD a ddaeth attaf, gan 
ddywedyd, 

21 Dywed wrth dŷ Israel, Fel 
hyn y dywed yr ARGLWYDD DDUW; 
Wele fi yn balogi fy nghyssegr, 
godidowgrwydd eich nerth, dymun- 
iant eich llygaid, ac * anwyldra eich 
enaid: a'ch meibion a'ch merched, 
y rhai a adawsoch, a syrthiant gan 
y cleddyf, 

22 Ac fel y gwneuthum i, y 
gwnewch chwithau; 'ni chauwch 
ar eich geneuau, ac ni fwyttêwch 
fara dynion. 

23 Byddwch a'ch capiau am eich 
pennau, ach esgidiau am eich 
traed: “ni alerwch, ac nì wylwch; 
ond lam eich anwiredd y dihoen- 
wch, ac ocheneidiwch bob un wrth 
ei gilydd, 

24 Felly “y mae Ezeciel yn ar- 
wydd i chwi: yn ol yrhyn oll a 
wnaeth efe, y gwnewch chwithau: 
a phan ddelo hyn, "chwi a gewch 
wybod mai myfi yw yr ARGLWYDD 
Dpuw. 

25 Tithau fab dyn, onid yn y 
dydd y cymmeraf oddi wrthynt 
eu nerth, llawenydd eu gogoniant, 
dymuniant eu llygaid, 9ac anwyl- 
dra eu henaid, eu meibion a'u 
merched, 

26 *Y dydd hwnnw y daw yr 
hwn a ddïango, attat, i beri $ (i &e 
glywed â'th glustiau ? 

27 Yn y dydd hwnnw Pyr agorir 
dy safn wrth yr hwn a ddïango; 
lleferi. hefyd, ac ni byddi fud 
mwy: a byddi iddynt yn arwydd; 
fel y gwypont mai myfi yw yr 
ARGLWYDD, 


PENNOD XXV. 
1 Dïol Duw ar yr 4mmoniaid, am eu rhyfyg 


yn erbyn yr Iuddewon; $ ac ar Moab a 
Seir, 12 ac ar Edom, 15 ac ar y Philist- 
iaid. 

a GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd 


Tôl 


Cyn 
CRIST 
5, 00. 


5 Heb. a 
thosturi, 


i Jer. 16. 6, 
ad, 17. 


k Job 27, 15. 
Ps. T8. Gt. 
1 Lef. 26. 39. 
pen, 22. 10, 
























m pen. 12. 6. 


n pen. 6. 7. 
a,25. 9. 


6 IIeb. 
dyrchafiad, 


P pen. 2. 26, 
DL 


-l 


EZECIEL, XXV. 


2 Ha fab dyn, gosod dy wyneb 
*yyn erbyn meibion Ammon, a phro- 
phwyda yn eu herbyn hwynt; 

3 A dywed wrth feibion Ammon, 
Gwrandêwch air yr ARGLWYDD 
Dpuw; Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW, P Am ddywedyd o 
honot, Ha, ha, yn erbyn fy nghys- 
segr, pan halogwyd; ac yn erbyn 
tir Israel, pan anrheithiwyd; ac 
yn erbyn tŷ Judah, pan aethant 
mewn caethglud : 

4 Am hynny wele fi yn dy roddi 
di yn etifeddiaeth ì feibion y dwy- 
rain, fel y gosodant eu palasau 
ynot, ac y gosodant eu pebyll o'th 
fewn: hwy a ysant dy ffrwyth, a 
hwy a yfant dy laeth. 

5 Rhoddaf hefyd Rabbah yn drig- 
fa camelod, a meibion Ammon yn 
orweddfa defaid: “fel y gwypoch 
mai myfi 44v yr ARGLWYDD. 

6 Canys fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW ; O herwydd 4 taro 
o honot dy *ddwylaw, a churo o 
honot â'th *draed, a llawenychu o 
honot yn dy *galon â'th holl ddir- 
myg yn erbyn tir Israel; 

7 Am hynny wele, mi a estynaf 
fy llaw arnat, ac ath roddaf yn 
$fwyd i'r cenhedloedd, ac a'th dor- 
raf ymaith o fysg y bobloedd, ac 
ath ddifethaf o'r tiroedd: dinystr- 
iaf di; fel y gwypech mai myfi 
yw yr ARGLWYDD. 

8 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW; *Am ddywedyd 
o Moab a Seir, Wele dŷ Judah fel 
yr holl genhedloedd : 

9 Am hynny wele fi yn agori 
$ystlys Moab o'r dinasoedd, o'i 
ddinasoedd ef y rhai sydd yn ei 
gyrrau, gogoniant y wlad, Beth- 
Jesimoth, Baal-meon, a Ciriathaim, 

10 I feibion y dwyrain " ynghyd â 
meibion Ammon, a rhoddaf hwynt 
yn etifeddiaeth; fel fna chofier 
meibion Ammon ym mysg y cen- 
hedloedd. 

ll Gwnaf farn hefyd ar Moab; 
fel y gwypont mai myfi yw yr 
ARGLWYDD. 

l2 4 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW; “Am i Edom 
wneuthur yn erbyn tŷ Judah wrth 
$ wneuthur dïal, a gwneuthur cam- 
wedd mawr, ac ymddïal arnynt; 

13 Am hynny, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw, yr estynaf finnau fy llaw 
ar Edom, a thorraf o honi ddyn 
ac anifail; a gwnaf hi yn anrhaith 


Dial ar yr Ammoniaid. 


Cyn 
CRIST 
590. 
aJer,49,1, 

€. 
pen, 21, 28, 
Amos ]l, 
Seph. 2. 9, 
b pen, 26. 2, 


d Job 27. 23. 
GAIA. A 


o. 
Seph. 2, 15, 
2 Heb. law, 


4 Heb. 
enaid. 


9 Neu, 
yspail. 


e Es, 15, 
a,l6. 
Jer.48, 1, 
&e, 
Amos2,1. 


















6 Heb. 
ysgwydd. 


T Neu, 
yn erbyn 
meibion 
Amnon. 

f pen. 21. 92. 


6Psl3T.T. 
Jer. 49. 7, 
pen. 35. 2, 
Amosl.11. 
Obad. 10, 


8 Heb. 
ddial dïal. 


Dww yn bygwth 





syrthiant, 
(2 


& 

hb Edrych 
att 14. 
Jer. 49, 2. 


1 Jer. 25. 20. 
a47.1l. 
Amos 1, 6. 

k 2 Chron, 
28. 18. 


2 Neu, â 
chas tra- 
gywyddol. 


1 Seph. 2. 4, 
&c. 


$ Heb. 
ddïaledd- 
au, 


089. 


b pen. 25. 3. 


c Ezra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o Teman; *ar rhaì o Dedan a 
gyrthiant gan y cleddyf. 

l4 A brhoddaf fy nïaledd ar yr 
Edomiaid trwy law fy mhobl Is- 
rael: a hwy a wnant âg Edom yn 
ol fy nigllonedd, ac yn ol fy llid; 
fel y gwypont fy nïaledd, medd 
yr ARGLWYDD DDUW. 

15 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW; 'Am wneuthur 
Eg'r Philistiaid trwy ddïal, a dïalu 
dial irwy ddirmyg calon, i'w din- 
ystrio “am yr hen gas; 

16 Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW; Wele'fi yn 
estyn fy llaw ar y Philistiaid, a 
thorraf ymaith y Cerethiaid, a 
difethaf weddill porthladd y môr. 

l7 A gwnaf arnynt *ddïaledd 
mawr trwy gerydd llidiog ; a chânt 
wybod mai myfi 442 yr ARGLWYDD, 
pan roddwyf fy nïaledd arnynt. 


PENNOD XXVI. 

1 Bygwlh Tyrus, am eì rhyfyg yn erbyn Jeru- 
salem. Ï Gallu Nebuchodonosor yn eî herbyn 
hi. 15 Cwynfan a syndod y môr o herwydd 
& chwymp hâ. 

IA_ yn yr unfed flwyddyn ar 
A. ddeg, ar y dydd cyntaf o'r 

mis, y daeth gair yr ARGLWYDD 

attaf, gan ddywedyd, 
2 Ha fab dyn, "o herwydd dy- 
wedyd o Tyrus am «Jerusalem, 


'|PAha, torrwyd hi, pyrth y bobl- 


oedd: trodd attaf fi: fo'm llenwir; 
anrheithiedig yw hi: 

3 Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW ; Wele fi i'th 
erbyn, O Tyrus, a chodaf genhedl- 
oedd lawer i'th erbyn, fel y cyfyd 
ymôrei donnau. . 

4 A hwy a ddinystriant geurydd 
Tyrus, ai thyrau a ddinystriant: 
minnau a grafaf ei llwch o honi, 
ac a'i gwnaf yn goppa craig. 

5.Yn daenfa rhwydau y bydd 

ynghanol y môr: canys myfi a 
lefarodd ^A4ymn, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw: a hi a fydd yn yspail i'r 
cenhedloedd. 
: 6 Ei merched hefyd y rhai sydd 
yn y maes a_leddir â'r cleddyf; 
fel y gwypont mai myfì yw yr 
ARGLWYDD. 

7 Y Canys fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW; .Wele fi yn 
dwyn ar Tyrus, o'r gogledd, Nebu- 
chodonosor brenhin Babilon, € bren- 
hin brenhinoedd, â meirch, ac â 
cherbydau, ac â marchogion, a 
thorfoedd, a phobl lawer. - 


92 


EZECIEL, XXVI. 





dinystrio 


8 Dy ferched a ladd efe yn y 
maes â'r cleddyf; ac a *esyd wrth- 
glawdd i'th erbyn, ac a fwrw glawdd 
ith erbyn, ac a gyfyd darian i'th 
erbyn. | 

9 Ac efe a esyd beiriannau rhyfel 
yn erbyn dy geurydd, a'th dyrau 
a fwrw efe i lawr â'i fwyeill, 

10 Gan amlder ei feirch ef, eu 
llwch a'th doa: dy geurydd a gyn- 
hyrfant gan swn y marchogion, a'r 
olwynion, a'r cerbydau, pan ddelo 
trwy dy byrth di, fel dyfod i ddinas 
adwyog. U 

ll A charnau ei feirch y sathr 
efe dy heolydd oll: dy bobl a ladd 
efe âr cleddyf, a'th sefyll-fannau 
cedyrn a ddisgyn i'r llawr. 

12 A hwy a anrheithiant dy gy- 
foeth, ac a yspeiliant dy farchnad- 
aeth; ac a ddinystriant dy geu- 
rydd, a'th dai dymunol a dynnant 
1 lawr: a'th gerrig, a'th goed, a'th 
bridd, a osodant y'nghanol y dyfr- 
oedd. 

]31A gwnaf i swn *dy ganiadau 
beidio; ac ni chlywir mwy lais dy 
delynau. 

l4 A gwnaf di yn goppa craig: 
taenfa rhwydau fyddi; ni'th adeil- 
edir mwy : canys myfi yr ARGLWYDD 
a'e lleferais,s medd yr ARGLWYDD 
DpuUw. 

15 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD DDUW wrth Tyrus; Oni 
chryn yr ynysoedd gan swn dy 
gwymp, pan waeddo yr archoll- 
edig, pan ladder lladdfa yn dy 
ganol 


16 Yna fholl dywysogion y môr|'i 


a GIS nant o'u gorsedd-feingciau, 
ac a fwriant ymaith eu mantell- 
oedd, ac a ddïosgant eu gwisgoedd 
symmudliw: *dychryn a_ wisgant, 


ar y ddaear yr eisteddant, ac a| ad 


ddychrynant ar bob moment, ac a 
synnant wrthyt. 

l7 Codant hefyd €alarnad am 
danat, a dywedant wrthyt, Pa fodd 
y'th ddifethwyd, vyr hon a breswylir 
* gan forwyr, y ddinas ganmoladwy, 
yr hon oedd gref ar y môr, hi aì 
thrigolion, y rhai a roddasant eu 
harswyd ar ei holl ymdeithwyr hi! 

18 Yr awr hon yr ynysoedd a 
ddychrynant yn nydd dy. gwymp; 
îe, yr ynysoedd y rhai sydd yn y 
môr a drallodir wrth dy fynediad 
di ymaith. y 
19 Canys fel hyn y dywed yr 


| ARGLWYDD DDUW; Pan roddwyf 


Tyrus. 


— 








————_— — s-— .—. .— — ———_— _——— —_— ——— 


E Dat. 18, 9. 


$ Heb. gan 
y moroedd. 


Cyfoeth Tyrus; 
di yn ddinas anrheithiedig, fel.y 
dinasoedd nis cyfanneddir; gan 
ddwyn arnat y dyfnder, fel y'th 
guddio dyfroedd lawer; 

20 A'th ddisgyn o honof gyd â'r 
rhai a ddisgynant i'r pwll, at y 
bobl gynt, ath osod yn iselderau 
y ddaear, yn yr hen anrhaith, gyd 
â'r rhai a ddisgynant i'r pwll, fel 
na'th breswylier; a rhoddi o honof 
ogoniant yn nhir y rhai byw ; 








hpen.?7. | 9l PGwnaf di yn *ddychryn, ac 
28.19. |ni byddi: er dy geisio, ni'th geir 
"Sdydryn | mwy, medd yr ARGLWYDD DDUW, 

iadau. ; 


PENNOD XXVII. | 
1 Cyfoeth Tyrus: 26 a'i hanfad gwymp. 
“MAIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf drachefn, zan ddywedyd, 
. 2 Tithau fab dyn, cyfod alarnad 
am Tyrus; ww” | | 
3 A dywed wrth Tyrus, O dydi yr 
hon wyt yn trigo wrth borthladd- 
oedd y môr,  marchnadyddes y 
bobloedd i ynysoedd lawer, fel hyn 
y dywed yr ARGLWYDD DDUW ; 
*pen.28. | Tyrus, tì a ddywedaist, “Myfi wyf 
j | berffaith o degwch. 
4 Dy derfynau sydd * ynghanol y 
môr ; dy adeiladwyr a berffeithias- 
iant dy degwch. 
|. 5 Adeiladasant dy holl ystyllod o 
ffynnidwydd o Senir : cymmerasant 
gedrwydd o Libanus i wneuthur 
hwylbren ì ti. 
6 Gweithiasant dy rwyfau o dderw 
O basan ; *mintai yr Assuriaid *a 


2 Heb. 
y'nghalon, 





3 Heb. 
merch yr 


Assurisid, | wnaethant dy feingciau o ifori o 
Men | ynysoedd Chittim. 
gnlha. | ..7 Mlian main o'r Aipht o symmud- 
auoifori liw oedd yr hyn a ledit i fod yn 
salw ym | hwyl i 6i; “glas a phorphor o yn- 
yide.___ |ysoedd Elisah, oedd dy dô. 
| ng 8 Trigolion Sidon ac Arfad oedd 
dy rwyfwyr: dy ddoethion di, Ty- 
rus, oth fewn, oedd dy long-lyw- 
iawdwyr. 
| 9 Henuriaid Gebal a'i doethion 
* Heb. oedd ynot yn $cau dy agennau: 
dyrwye |BOll longau y môr a'u llongwyr 


a .|oedd ynot ti i farchnatta dy farch- 
nad. 


l0 Y Persiaid, ar Ludiaid, a'r. 


Phutiaid, oedd ryfelwyr i ti yn 
dy luoedd: tarian a helm a grog- 
asant ynot; hwy a roddasant i ti 
harddwch. 

ll Meibion Arfad oedd gyd â'th 
luoedd ar dy gaerau oddi amgylch, 
a'r Gammadiaid yn dy dyrau : crog- 


asant eu tariannau ar dy gaerau 


193 


EZECIEL, XXVII. 





a'i hanfad gwymp. 
oddi amgylch; h 
ant dy degwch. 

12 Tarsis oedd dy farchnadyddes 
o herwydd amldra pob golud; âg 
arian, haiarn, alcam, a phlwm, y 
marchnattasant yn dj ffeiriau. 

13 Jafan,Tubal, a Mesech, hwythau 
oedd dy farchnadyddion: march- 
nattasant 47 dy 'farchnad am 
ddynion a llestri pres. 

14 Y rhaî o. dŷ Togarmah a farch- 
nattasant 472 dy ffeiriau â meirch, 
a marchogion, a mulod. 

. 15 Meibion Dedan oedd dy farch- 
nadwyr; ynysoedd lawer oedd! 
farchnadoedd 'dy law: dygasant 
gyrn ifori ac ebenus. yn anrheg 
1 ÔL. 5 

16 * Aram oedd dy farchnadydd o 
herwydd amled pethau o'th waith 
di : am garbuncl, porphor, a gwaith 
edau a nodwydd, a llïan meinllin, 
a chwrel, a gemmau, y marchnat- 
íasant 4» dy ffeiriau. ., 

17 Judah a thir Israel, bwdin! 
oedd dy farchnadyddion: march-| 
nattasant. gm dy farchnad Pam *1Prn.5. 
wenith Minnith, a Phannag, a mêl, | Emes.. 
ac olew, a? thrïagl. UN OI 

18 Damascus oedd dy farchnad-| new sor. 
ydd yn amlder dy waith o herwydd 
llïaws pob golud; am win Helbon, 

a gwlan gwŷn. | 

19 Dan hefyd a *Jafan yn cyn- Neu, 
niwair a farchnattasant yn dy farch- Me 
nadoedd: haiarn wedi eì weithio, 
cassia, a'r calamus, oedd yn dy 
farchnad. au. — 

20 Dedan oedd dy farchnadydd 
mewn brethynau * gwerthfawr i ger- 
bydau. 

21 Arabia, a holl dywysogion 
c“Cedar, oedd hwythau farchnad- 
yddion *i ti.am ŵyn, hyrddod, a 
bychod : yn y rhai hyn yr oedd dy 
farchnadyddion. 

22 Marchnadyddion Seba a Ra- 
mah, hwythau oedd dy farchnad- 
yddion: marchnattasant 4 dy ffeir- 
lau am bob prif bêr-aroglau, ac 
am bob maen gwerthfawr, ac aur. 

23 Haran, a Channeh, ac Eden, 
marchnadyddion Seba, Assur, a 
Chilmad, oed4 yn marchnatta & thi. 

24 Dyma dy farchnadyddion * am 
bethaw perffaith, am frethynau 
S gleision, a. gwaith edau a nod- 
wydd, ac am gistiau gwisgoedd! biau 
gwerthfawr, wedi eu rhwymo â| plygiadau. 
rhaffau, a'u gwneuthur o gedrwydd, 
ym mysg dy farchnadaeth, | 





ml. E7 
wy a berffeithias CE 
588. 





T7 Neu, far- 
siandìaeth, 


8 Syria, 


3 Nen, 
rhyddid. 


c Es, 60. T. 


4 Heb. 
dy law. 


5 Neu, 
am bethau 
godidog, 
neu, am 
bob math 


Owympn Tyrus. 


Cyn 
CRIST 
588. 


7 Neu, 
Lennaf yn 
dy farch- 
uad. 





d Ps. 48.7. 


8 Heb. 
y'nghalon, 

e Dat. 18. 9, 
&c, 


9 Neu, gyd 
â'th holl, 
&c, 


2 IIeb. 
y'nghalon. 


S Neu, pen- 
trefydd. 


f Job 2. 12. 
E Epb. 4. l, 
O. 
Jer. 6. 26. 


b pen, 26. 
19. 


4 Heb. 
dychryn- 
iadau 

í pen. 26, 21, 


25 Llongau Tarsis oedd '" yn canu 
am danat yn dy farchnad; a thi a 
lanwyd, ac a ogoneddwyd yn od- 
iaeth y'nghanol y moroedd. 

26 $ Y rhai a'th rwyfasant ath 
ddygasant i ddyfroedd lawer: 
2 gwynt y dwyrain a'th ddrylliodd 
$ ynghanol y moroedd. 

27 Dy “olud, a'th ffeiriau, dy farch- 
nadaeth, dy forwyr, ath feistriaid 
llongau, cyweirwyr dy agennau, a 
marchnadwyr dy farchnad, a/th ry- 
felwyr oll y rhai sydd ynot, a'th 
holl gynnulleidfa yr hon sydd yn 
dy ganol, a syrthiant “ynghanol 
y môr, ar ddydd dy gwymp di... 

98 Wrth lef gwaedd dy feistriaid 
llongau, y * tonnau a gyílroant. 

29 Yna pob rhwyfwr, y morwyr, 
holl lywyddion y moroedd, a ddis- 
gynant o'u llongau, ar y tir y saf- 
ant; 

30 A gwnant glywed eu llef am 
danat, a gwaeddant yn chwerw, a 
fchodant lwch ar eu pennau, ac 
£ymdrybaeddant yn y lludw. 

31 A hwy a'u gwnant eu hunain 
yn foelion am danat, ac a ym- 
wregysant â sachlïan, ac a wylant 
am danat â chwerw alar, mewn 
chwerwedd calon. 

32 A chodant am danat alarnad 
yn eu cwynfan, a galarant am 
danat, gan ddywedyd, Pwy oedd 
fel Tyrus, fel yr hon a ddinystriwyd 
ynghanol y môr ! 

33 Pan ddelai dy farchnadaeth 
or moroedd, diwellit bobloedd 
lawer; âg amlder dy olud ath 
farchnadaeth y cyfoethogaist fren- 
hinoedd y ddaear. 

34 Y pryd hyth dorrer gan y 
môr yn nyfnderau y dyfroedd, dy 
farchnad a'th holl gynnulleidfa a 
syrthiant yn dy ganol. 

35 Holl breswylwyr yr ynysoedd 
a synnant am danat, a'u brenhin- 
oedd a ddychrynant ddychryn; 
hwy a drallodir yn ew hwynebau. 

36 Y marchnadyddion ym mysg 
y bobloedd a chwibanant arnat: 
£i dychryn fyddi, ac nì byddi byth 
mwyach, 


PENNOD XXVIII. 


“Ja Barnedigaeth Duw ar dywysog Tyrus, am ei 


oc3. 





falchder yn erbyn Duw. ll Owynfan am 
fod eî fawr ogoniaul ef wedî e& lygru gan 
bechod. 20 Barnedigaeth Sidon. 24 Adferu 
Israel. 


AETH gair yr ARGLWYDD 
attaf drachefn, gan ddywedyd, 


EZECIEL, XXVIII, 


2 Ha fab dyn, dywed wrth dywys- 
og Tyrus, Fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW ; Am falchïo dy 
galon, a dywedyd o honot, Duw 
ydwyf fì, eistedd yr ydwyf yn 
eisteddfa DUw “ynghanol y mor- 
oedd; *a thi yn ddyn, ac nid yn 
DDUW, er gosod o honot dy galon 
fel calon DUw : 

3 Wele Pdi yn ddoethach na 
Daniel; ni chuddir dim dirgelwch 
oddi wrthyt: 

4 Trwy dy ddoethineb a'th ddeall- 
garwch y cefaist gyfoeth i ti, ïe, y 
cefaist aur ac arian i'th drysorau: 

5 “Trwy *dy fawr ddoethineb ac 
wrth dy farchnadaeth yr amlheaist 
dy gyfoeth, a'th galon a falchïodd 
o herwydd dy gyfoeth : 

6 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW; Am osod o 
honot dy galon fel calon Dyw, 

7 O herwydd hynny wele fi yn 
dwyn i'th erbyn ddïeithriaid, $y 
trawsaf or cenhedloedd; a thyn- 
nant eu cleddyfau ar degwch dy 
ddoethineb, a halogant dy loywder, 

8 Disgynant di i'r ffos, a byddi 
farw o farwolaeth yr archolledig 
y'nghanol y môr. 

9 Gan ddywedyd a ddywedi di o 
flaen dy leiddiad, DUw ydwyf fì? 
a thi a fydde yn ddyn, ac nid yn 
Dpuw, yn llaw dy *leiddiad. 

l0 Byddi farw o farwolaeth y diï- 
enwaededig, trwy law dïeithriaid: 
canys myfì a2 dywedais, medd yr 
ARGLWYDD DDUW. 

ul 4 Gair yr ARGLWYDD a. ddaeth 
attaf drachefn, gan ddywedyd, 

12 Cyfod, fab dyn, alarnad am 
frenhin Tyrus, a dywed wrtho, Fel 
hyn y dywed yr Arglwydd Dpuw ; 
Ti seliwr nifer, llawn o ddoethineb, 
a chyflawn o degwch, | 

13 Ti a fuost yn “Eden, gardd 
Duw: pob maen gwerthfawr a'th 
orchuddiai, *sardius, topaz, ac ad- 
amant, beryl, onix, a Jaspis, saphir, 
rubi, a smaragdus, ac aur: gwaith 
fdy dympanau a'th bibellau a bar- 
ottôwyd ynot ar y dydd y'th 
grêwyd. 

14 Cerub emnneiniog ydwyt yn 
gorchuddio; ac /el4y y'th roddas- 
wn; oeddit ar sanctaidd fynydd 
Duw : ymrodiaist y'nghanol y cer- 
rig tanllyd. 

15 Perffaith oeddit ti yn dy ffyrdd 
er y dydd y'th grêwyd, hyd oni 
chaed ynot anwiredd. 


— 





Barn ar es brenhin. 


Cyn 
CRIST 
88. 


2 Heb. 
y'nghalon. 
2 Es, ôl, 9, 


b Zech, 9, 2. 


c Ps. 62. 10, 

8 Heb, 
anulder dy 
ddoethineb, 


4 Neu, 
avchollydd. 


e pen, ôl. 8, 
9. 


$ Nou, rubi, 


f pen. 26. 13. 


barnedigaeth Sidon. 
Cyn 16 Yn amlder dy farchnadaeth y 
CRIST 


588. 





€ pen. 26. 21, 
a 21. 0. 


íî Num, 33, 
55, 
Jos. 23. 13, 


7 Neu, 
mewn 
hyder. 


k Jer, 31, 5, 


8 Neu, an- 
rheithiant. 


o 
2c bt "| 
to Fod a mm 
su S o. 

n> 


llanwasant dy ganol â thrais, a thi 
a bechaist: am hynny y'th halogaf 
allan o fynydd Duw, ac y'th ddif- 
ethaf di, gerub yn gorchuddio, o 
ganol y cerrig tanllyd, 

17 Balchïodd dy galon yn dy 
degwch, llygraist dy ddoethineb o 
herwydd dy loywder: bwriaf di i'r 
llawr; o flaen brenhinoedd y'th 
osodaf, fel yr edrychont arnat. 

18 Trwy amlder dy anwiredd, âg 
anwiredd dy farchnadaeth, yr hal- 
ogaist dy gyssegroedd: am hynny 
y dygaf dân allan oth ganol, 
hwnnw a'th ysa; a gwnaf di yn 
lludw ar y ddaear y'ngolwg pawb 
a'th welant. 

19 Y rhai ath adwaenant oll ym 
mysg y bobloedd, a synnant o'th 
achos: £ê*dychryn fyddi, ac ni 
byddi byth. 

20 $ Yna gair yr ARGLWYDD â 
ddaeth attaf, gan ddywedyd, 

21 Gosod, fab dyn, dy wyneb * yn 


.|erbyn Sidon, a phrophwyda yn ei 


herbyn hi, 

22 A dywed, Fel hyn y dywed 
yr Arglwydd Dpuw; Wele fi i'th 
erbyn, Sidon; fel y'm gogonedder 
yn dy ganol, ac y gwypont mai 
myfi y4 yr ARGLWYDD, pan wnel- 
wyf ynddi farnedigaethau, ac y'm 
sancteiddier ynddi. 

23 Canys anfonaf iddi haint, a 
gwaed i'w heolydd; a bernir yr 
archolledig o'i mewn â'r cleddyf, 
yr hwn fydd arni oddi amgylch; 
a chânt wybod mai myfi yw yr 
ARGLWYDD. 

24 4 Ac ni bydd mwy i dŷ Israel, 
o'r holl rai o'u hamgylch a'r a'u 
dirmygasant, 'ysbyddaden bigog, 
na draenen ofidus; a chânt wybod 
mai myfi 4w yr ARGLWYDD DDUW, 

25 Fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD DDUW; Pan gasglwyf dŷ 
Israel o fysg y bobloedd y rhai y 
gwasgarwyd hwy yn eu plith, ac 
yr ymsancteiddiwyf ynddynt yng 
ngolwg y cenhedloedd; yna y írig- 
ant yn eu gwlad a roddais i'm 
gwas Jacob. 

26 Iê, £rigant ynddi " yn ddïogel, 
ac adeiladant dai, a “phlannant 
winllannoedd ; a phreswyliant mewn 
dïogelwch, pan wnelwyf farnedig- 
aethau â'r rhai oll a'u *dirmygant 
hwy o'u hamgylch; fel y gwypont 
a myfi yw yr ARGLWYDD eu 

UW. 


EZECIEL, XXIX. 


PENNOD XXIX. 


1 Barnedigaelh Pharaoh, am eì fradwriaeth â 
Israel. 8 Dinystr yr Aipht: 13 a'i hadferu 
ym mhen deugain mlynedd. 11 Nebuchod- 
onosor yn cael yr Aipht yn gyflog ac yn wobr 
am gospŵ Tyrus. 21Yr adferir Israel. 


ND y degfed mis o'r ddegfed 
ílwyddyn, ar y deuddegfed 
dydd o'r mis, y daeth gair yr AR- 
GLWYDD attaf, gan ddywedyd, 

2 Gosod, fab dyn, dy wyneb * yn 
erbyn Pharaoh brenhin yr Aipht, 
a phrophwyda yn ei erbyn ef, ac 
? yn erbyn yr Aipht oll. 

3 Llefara, a dywed, Fel hyn y 
dywed yr Arglwydd Dpuw; Wele 
fi i'th erbyn, Pharaoh brenhin yr 
Aipht, “y ddraig fawr yr hwn sydd 
yn gorwedd ynghanol ei afonydd, 


yr hwn a ddywedodd, Eiddof fi yw ; 


fy afon, a mi a'4 gwneuthum A i 
mi fy hun. 

4 Eithr “gosodaf fachau yn dy 
fochgernau, a gwnaf i bysgod dy 
afonydd lynu yn dy emmau, a 
chodaf di o ganol dy afonydd ; ïe, 
holl bysgod dy afonydd a lynant 
wrth dy emmau. 

5 A mi a'th adawaf yn yr anial- 
wch, ti, a holl bysgod dy afonydd: 
syrthi ar wyneb y maes, ni'th 
gesglir, ac ni'ksh gynhullir; i fwyst- 
filod y maes ac i ehediaid y nef- 
oedd y'th roddais yn ymborth. 

6 A holl drigolion yr Aipht a 
gânt wybod mai myfì yw yr AR- 
GLWYDD, am iddynt fod *yn ffon 
gorsen i dŷ Israel. 

7 Pan ymaflasant ynot erbyn dy 
law, ti a dorraist, ac a rwygaist eu 
holl ysgwydd: a phan bwysasant 
arnaf, fi a dorraist, ac a wnaethost 
i'w holl arennau sefyll. 

8 î Am hynny fel hyn y dywed 
yr Arglwydd DDUW; Wele fi 
dwyn arnat gleddyf, a_thorraf 
ymaith o honot ddyn ac anifail. 

9 A bydd íir yr Aipht yn ddin- 
ystr ac yn anrhaith ; a chânt wyb- 
od mai myfi 47w yr ARGLWYDD: 
am iddo ddywedyd, Eiddof fi yw 
yr afon, a myfi a'i gwneuthum. 

10 Am hynny wele fi yn dy erbyn 
di, ac yn erbyn dy afonydd, a 
gwnaf dir yr Aipht yn “ddiffaeth- 


wch anrheithiedig, ac yn anghyf-|/ 


annedd, fo dŵr “Syeneh hyd yn 
nherfyn Ethiopia. 

ll 9Ni chynniwair troed dyn 
£rwyddi, ac ni chynniwair troed 
anifail trwyddi, ac nis cyfanneddir 
hi ddeugain mlynedd, 


— 


Barnedigacth Pharaoh. 


Cyn 
CRIST 
699, 


a Jer. âl, 30, 


b Es. 19, 1, 
Jer. 25, 19, 
a. 46. 2, 


c Ps. 74,13, 
14. 


d Es. 91. 29. 
pen. 38, 4. 


e2 Bren, 
1s. 21 


Es. 36. 6. 


Z Heb. 

ddijf eith- 
aoedd 

dif aethfa. 

î pen. 30, 6. 

8 Heb, 
Sefeneh. 

£ pen. 92. 
13, 





95 





Yr adferir Israel. 





Cyn 
CRIST 
589. 


h pen. 90. 7, 


i Hs, 19. 23, 
Jer. 46. 20, 


î Neu, gen- 
edigaeth. 


k a - 17. 6, 





l2*A mi a wnaf wlad yr Aipht 
yn anghyfannedd y'nghanol gwled- 
ydd anghyfanneddol, a'i dinasoedd 
fyddant yn anghyfannedd ddeu- 
gain mlynedd y'nghanol dinasoedd 


anrheithiedig; a mi a wasgaraf yr 


Aiphtiaid ym mysg y cenhedloedd, 
ac a'u taenaf hwynt ar hyd y 
gwledydd. | 

13 4 Etto fel hyn y dywed yr 
Arglwydd DpDUW ; ! Ym mhen deu- 
gain mlynedd y casglaf yr Aipht- 
iaid o fysg y bobloedd lle y gwas- 

arwyd hwynt. | 
WN andl CYH gaethiwed yr 
Aipht, ïe, dychwelaf hwynt 2 dir 
Pathros, i dir eu * preswylfa; ac yno 
y byddant “Fyn frenhiniaeth isel. 

15 Isaf fydd o'r brenhiniaethau, 
ac nid ymddyrchaif mwy oddi ar y 
cenhedloedd; canys lleihâf hwynt, 


rhag arglwyddiaethu ar y cenhedi- 


9 Neu, Yn 
lle ei gyf- 
log am yr 
hyn a, &c. 


oedd. 

16 Ac ni bydd hì mwy ì dŷ 
Israel yn hyder, yn dwyn ar gôf 
ew hanwiredd, pan edrychont hwy 
ar eu hol hwythau: eithr cânt 
wybod mai myfi yw yr Arglwydd 
DpuUw. 
57 Y Ac yn y mis cyntaf or 
seithfed flwyddyn ar hugain, ar y 
dydd cyntaf o'r mis, y daeth gair 
yr ARGLWYDD attaf, gan ddy- 
wedyd, | 

18 Ha fab dyn, Nebuchodonosor 
brenhin Babilon a wnaeth i'w lu 
wasanaethu gwasanaeth mawr yn 
erbyn Tyrus: pob pen a foelwyd, 
a phob ysgwydd a ddinoethwyd ; 


ond nid oedd am Tyrus gyílog. 


iddo, ac i'w lu, am y gwasan- 
aeth a wasanaethodd efe yn ei 
herbyn hì: ME - 
19 Am hynny fel hyn y dywed 
yr Arglwydd Dpuw; Wele íi yn 
rhoddi tir yr Aipht i Nebuchod- 
onosor brenhin Babilon, ac efe a 
gymmer ei llïaws hi, ac a yspeilia 
el hyspail hì, ac a ysglyfaetha ei 
hysglyfaeth hi, fel y byddo hi yn 
gyflog i'w lu ef. 
20 “An ei waith yr hwn a wasau- 
aethodd efe yn ei herbyn hi, y 
rhoddais iddo dir yr Aipht, o her- 


'|wydd i mi y gweithiasant, medd 


1 Ps.192.17, 







yr Arglwydd Dpuw. 

21 4 Yn y dydd hwnnw 'y gwnaf 
i gorn tŷ Israel flaguro, a rhoddaf 
i tithau agoriad genau yn eu canol 
hwynt: a chânt wybod mai myfi 
yw yr ARGLWYDD. 


196 


EZECIEL, XXX. 


Aipht 


Dimnystr yr 
PENNOD XXX. . aEF 


1 Dinystr yr Aipht a'i chynnorihwywyr. 20 Y 
cadarnhêir braich Babilon î dorri braich yr. 
Aipht. 

yM yr ARGLWYDD a ddaeth 

attaf, gan ddywedyd, 

2 Prophwyda, fab dyn, a dywed, 
Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw ; Udwch, Och o'r diwrnod! 

3 Canys agos dydd, ïe, agos dydd | 


572. 





| yr ARGLWYDD, dydd cymmylog; 


amser y cenhedloedd fydd efe. 

4 A'r cleddyf a ddaw ar yr Aipht, 
a bydd “gofid blin yn Ethiopia, 
pan syrthio yr archolledig yn yr 
Aipht, a chymmeryd o honynt ei 
lliaws hi, a dinystrio ei seiliau. 

5 Ethiopia, a Libya, a_ Lydia, 
2au gwerin oll, Chub hefyd, a 
meibion y tir sydd yn y cyfammod, | 7 
a syrthiant gyd â hwynt gan y 
cleddyf. 

6 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD ; 
Y rhai sydd yn cymnal yr Aipht 
a syrthiant hefyd, a balchder ei 
nerth hi a ddisgyn : syrthiant ynddi 
gan y cleddyf ? o dŵr Syeneh, medd 
yr Arglwydd DpUw. 

7 A “hwy a wneir yn anghyf- 
annedd ym mhlith y gwledydd 
anghyfanneddol, a'i dinasoedd fydd 
y'nghanol y dinasoedd anrheith- 
iedig. 

8 A chânt wybod mai myfi tv 
yr ARGLWYDD, pan roddwyf dân 
yn yr Aipht, ac y torrer ei holl 
gynnorthwywyr hi. 

9 Y dydd hwnnw “cenhadau a 
ânt allan oddi wrthyf fi mewn 
llongau, ìi ddychrynu Ethiopia ddiï- 
ofal, a bydd gofid blin arnynt fel; 
yn nydd yr Aipht: canys wele ef | 
yn dyfod. | 
_ 10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd! 
Dpuw; Gwnaf hefyd i lïaws yr, 
Aipht ddarfod trwy law Nebuchod- 
onosor brenhin Babilon. 

ll Efe ai bobl gyd âg ef, *y rhaì |* pen.28.7. 
trawsion o'r cenhedloedd, a_ddygir | 
i ddifetha y tir: a hwy a dyngonL, 
eu cleddyfau ar yr Aipht, ac a 
lanwant y wlad â chelanedd. 

12 fGwnaf hefyd yr afonydd yn 'Es.19.5. 
sychder, a gwerthaf y wlad i law 
y drygionus ; ïe, anrheithiaf y wlad 
ai chyflawnder trwy law dïeithr- 
iaid: myfi yr ARGLWYDD a2 dy-| 
wedodd. 

13 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw ; 5 Difethaf hefyd y delwau, | Jer.43.12. 
a gwnaf i'r eilunod ddarfod o Noph ; | Zech.15.2. 


2 Neu, ofn. 


"Nr 29. 


c pen, 29, 
12. 


d Es, 18. 1, 
2, 








a'i chynnorthwywyr. 





Cyn 
CRIST 
512. 





4 Neu, 
aunis 


5 Neu, 
Pelusium. 


6 Neu, 
Heliopolis. 
Neu, 
Phubast- 
um. 


8 Neu, _. 
ŷr allelir, 


hJcr,46,11. 





——_—--Yb_ ŴÏŴÏ SŴ ŴSS F*F  *_N NS, -—----—-—__-_---__-_- ----_  -------  ._  . _ . . . . ___,,,,_ _ _ Ŵ.__,__,,,,_____________________, __________ô$___^___ Î^_,A,,AÂAA_ÔA^Ô^__,,A,____^_^_ÏÎÏ^A^^5,^___Ô___Ô______,..,...___umm— 


ac ni bydd tywysog mwyach o dir 
yr Aipht: ac ofn a roddaf yn nhir 
yr Aipht. 

14 Pathros hefyd a amnrheithiaf, 
a rhoddaf dân yn *Soan, a gwnaf 
farnedigaethau yn No. 

15 A thywalltaf fy llid ar 5Sin, 
cryfder yr Aipht; ac a dorraf ym- 
aith lïaws No. 

16 A mi a roddaf dân yn yr Aipht; 
gan ofidio y gofidia Sin, a No a 
rwygir, a' bydd ar Noph gyfyng- 
derau beunydd. 

l7 Gwŷr ieuaingc *Afen a " Phi- 
beseth a syrthiant gan y cleddyf; 
ac i gaethiwed yr ânt hwy. 

18 Ac ar Tehaphnehes * y tywylla 
y diwrnod, pan dorrwyf yno 1euau 
yr Aipht: a balchder ei chryfder 
a dderfydd ynddi: cwmmwl a'i 
cuddia hi, aì merched a ânt i 
gaethiwed. 

19 Felly y gwnaf farnedigaethau 
yn yr Aipht; fel y gwypont mai 
myfì 4 yr ARGLWYDD. 

20 $ Ac yn y mis cyntaf o'r unfed 
flwyddyn ar ddeg, ar y seithfed 
dydd o'r mis, y daeth gair yr AR- 
GLWYDD attaf, gan ddywedyd, 

21 Ha fab dyn, torrais fraich Pha- 
raoh brenhin yr Aipht; ac wele, nis 
rhwymir i roddi meddyginiaethau 
wrtho, ì osod rhwymyn i rwymo, 
i'w gryfhâu i ddal y cleddyf 

22 Am hynny fel hyn y dywed yr 
Arglwydd DpuUw; Wele fi yn erbyn 
Pharaoh brenhin yr Aipht, a mi a 
dorraf ei freichiau ef, y cryf, a'r 
hwn cedd ddrylliedig; ac a wnaf 
i'r cleddyf syrthio o'i law ef. 

23 A mi a wasgaraf yr Aiphtiaid 
ym mysg y cenhedloedd, ac a'u 
taenaf hwyn$ ar hyd y gwledydd. 

24 A mi a gadarnhâf freichiau 
brenhin Babilon, ac a roddaf fy 
nghleddyf yn ei law ef: ond mi a 
dorraf freichiau Pharaoh, ac efe a 
ochain o'i flaen ef âg ocheneidiau 
un archolledig. 

25 Ond mi â gadarnhâf freichiau 
brenhin Babilon, a. breichiau Pha- 
raoh a syrthiant; fel y gwypont 
mai myfi 42 yr ARGLWYDD, wedi 
I mi roddi fy nghleddyf yn llaw 
brenhin Babilon, ac iddo yntau ei 
estyn ef ar wlad yr Aipht. 

26 A mi a wasgaraf yr Aiphtiaid 
ym mysg y cenhedloedd, ac au 
taenaf hwynt ar hyd y gwledydd; 
íel y gwypont mai myfi yw yr AR- 
GLWYDD. 


Tu 


EZEOCIEL, XXNI. 


PENNOD XXXI. 

1 Adrodd $ Pharaoh 9 ogoniant Assyria, 10 
a'i chwymp am ei balchder, 18 Yr un din- 
ysir ar yr Aipht. 

O yn y trydydd mis o'r unfed 
flwyddyn ar ddeg, ar y dydd 
cyntaf o'r mis, y daeth gair yr AR- 

GLWYDD attaf, gan ddywedyd, 

2 Dywed, fab dyn, wrth Pharaoh 
brenhin yr Aipht, ac wrth ei lïaws, 
a u HU yr ydwyt debyg yn dy fawr- 
edd? 


3 1 Wele, Assur oedd P gedrwydd- 
en yn Libanus, yn dêg ei cheingc- 
iau, a'i brig yn cysgodi, ac yn uchel 
ei huchder, a'i brigyn oedd rhwng 
y tewfrig. 

4 Dyfroedd aì maethasai hi, y 
dyfnder a'i * dyrchafasai, a'i hafon- 
ydd yn cerdded o amgylch ei 
phlanfa ; bwriodd hefyd ei ffrydiau 
at holl goed y maes. 

5 Am hynny yr ymddyrchafodd ei 
huchder hi goruwch holl goed y 
maes, ai cheingciau a amlhasant, 
a'i changhennau a ymestynasant, o 
herwydd dyfroedd lawer, pan *fwr- 
iodd hi allan. 

6 “Holl ehediaid y nefoedd a 
nythent yn ei cheingciau hi, a holl 
fwystfilod y maes a lydnent dan 
ei changhennau hi; ïe, yr holl gen- 
hedloedd llïosog a eisteddent dan 
ei chysgod hi. 

7 Felly teg ydoedd hi yn ei mawr- 
edd, yn hŷd ei brig; o herwydd 
ei gwraidd ydoedd wrth ddyfroedd 
lawer. 

8 Y cedrwydd “y'ngardd Duw ni 
allent ei chuddio hi: y ffynnidwydd 
nid oeddynt debyg i'w cheingciau 
hi, a'r ffawydd nid oeddynt fel ei 
changhennau hi; ac un pren yng 
ngardd yr Arglwydd nid ydoedd 
debyg iddi hi yn ei thegwch. 

9 Gwnaethwn hi yn dêg gan lïaws 


ei changhennau: a holl goed Eden, 


y rhai oedd yngardd Duw, a gen- 
figennasant wrthi hi. 

10 $| Am hynny fel hyn y dywed 
yr Arglwydd DDpUw; O herwydd 
ymddyrchafu o honot mewn uch- 
der, a rhoddi o honi ei brig ym 
mysg y tewfrig, ac ymddyrchafu ei 
chalon yn ei huchder ; 

l1 Am hynny y rhoddais hi yn 
llaw cadarn y cenhedloêdd: gan 
wneuthur y gwna efe iddi; am ei 
drygioni y bwriais hi allan. 

12 A dïeithriaid, “rhai ofnadwy y 
cenhedloedd, a torrasant hi ym- 


Cc 


Gogoniant Assyria. 


—p—-——n s n  . . .Ŵ.ŴŴ  ___________,...,.,___________  _ , __________ _ YS WW __WCCÔ2£Ŵ L,L,,,,,,,,_^Ô^Ô__^_^__^_^_^_^_^_^_^_^___,,,,,___ 





Cyn 
CRIST 
Ss. 


aad. 18. 


b Dan. â. 10. 


Z Neu, 
dygasa$ 
ifynu. 


$ Neu 
yrrodd hi 
wynt 
allan. 
c Dan.4,12. 


d Gen. 2, 8. 


e pen, 28, 7. 


a 


Owymp Assyria. 


Cyn 
CRIST 
588. 


4 Heb. 
chwymp. 


5 Heb. 
arnynt eu 
hunan, 
am eu 
huchder. 

f Ps, 82,1. 


6 Heb 


duais, neu, 


lywyllais 
1banus 
am dani 


aith, ac a'i gadawsant hi: ar y 
mynyddoedd ac yn yr holl ddy- 
ffrynoedd y syrthiodd ei brig hi, 
a'i changhennau a dorrwyd yn holl 
afonydd y ddaear; a holl bobloedd 
y fir a ddisgynasant o'i chysgod 
hi, ac a'i gadawsant hi. 

13 Holl ehediaid y nefoedd a drig- 
ant ar ei * chyff hi, a holl fwystfilod 
y maes a fyddant ar ei changhen- 
nau hi; 

14 Fel nad ymddyrchafo holl goed 
y dyfroedd yn eu huchder, ac na 
roddont eu brigyn rhwng y tewirig, 
ac na safo yr holl goed dyfradwy 
^yn eu huchder: canys frhoddwyd 
hwynt oll ìi farwolaeth yn y tir isaf 
y'nghanol meibion dynion, gyd â'r 
rhai a ddisgynant i'r pwll. 

15 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
DpUw; Yn y dydd y disgynodd hi 
ir bedd, gwneuthum alaru: toais 
y dyfnder am dani hi, ac a6teliais 
ei hafonydd, fel yr aítaliwyd dyfr- 
oedd lawer; *gwneuthum i Liban- 
us alaru am dani hi, ac yr ydoedd 
«ar holl goed y maes lesmair am 
dani hi. 

16 Gan swn ei chwymp hi y cyn- 
hyrfais y cenhedloedd, pan wneuth- 
um iddi ddisgyn i uffern gyd âr 
rhai a ddisgynant i'r pwll; a £holl 
goed Eden, y dewis ar goreu yn 
Libanus, y dyfradwy oll, ^a ymgys- 
urant yn y tir isaf. 

17 Hwythau hefyd gyd â hi a 
ddisgynant i uffern at laddedigion 
y cleddyf, a'r rhai oedd fraich iddi 
hi, y rhai a drigasant dan ei chys- 
god hi y'nghanol y cenhedloedd. 

18 I bwy felly ym mysg coed 
Eden yr oeddit debyg mewn go- 
goniant a mawredd? etto íi a ddis- 
gynir gyd â choed Eden i'r tir isaf; 


"I Egorweddi y'nghanol y rhaì dïen- 
.|waededig, gyd â lladdedigion y 


cleddyf. Dyma Pharaoh a'i holl 
lïaws, medd yr Arglwydd Dpuw. 
PENNOD XXX. 

1 Cwynfan am erchyW gwymp yr Aipht. 11 
Cleddyf Babilon a'i, dinystria li. VW Y 
dygir hâ 4 waered i uf ern ym mhlith y cên- 
hedloedd dienwaededig. 


yn y deuddegfed mis o'r ddeu- 


cC 
WAN ddegfed flwyddyn, ar y dydd 


cyntaf o'r mis, y daeth gair yr AR- 
GLWYDD attaf, gan ddywedyd, 

2 Ha fab dyn, cyfod alarnad am 
Pharaoh brenhin yr Aipht, a dywed 


a pen. 19.3.| wrtho, *'Tebygaist i lew ieuangc y 
»pen.22.3.| cenhedloedd, ac "yr ydwyt ti fel 


EZECIEL, XXXII. 


“morfil yn y moroedd: a daethost 
allan gyd â'th afonydd; cythrybl- 
aist hefyd y dyfroedd â'th draed, a 
methraist eu hafonydd hwynt. 

3 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 

Dpuw; “ Minnau a daenaf fy rhwyd 
arnat â chynnulleidfa. pobloedd 
lawer; a hwy ath godant yn fy 
rhwyd i. 
4 Gadawaf di Aefyd ar y tir, 
taflaf di ar wyneb y maes, a gwnaf 
i holl ehediaid y nefoedd drigo 
arnat ti; ïe, o honot ti y diwallaf 
fwystfilod yr holl ddaear. 

5 Rhoddaf hefyd dy gig ar y myn- 
yddoedd, a llanwaf y dyffrynoedd 
â'th uchder di. 

6 Mwydaf hefyd â'th waed *y tir 
yr wyt yn nofio ynddo, hyd y myn- 
yddoedd; a Ìlenwir yr afonydd o 
honot. 

7 I6, *cuddiaf y nefoedd wrth dy 
ddiffoddi, a thywyllaf eu sêr hwynt: 
yr haul a guddiaf â chwmmwl, a'r 
lleuad ni wna i'w goleuni oleuo. 

8 Tywyllaf arnat holl lewyrch 
goleuadau y nefoedd, a_ rhoddaf 
dywyllwch ar dy dir, medd yr 


9 A digiaf galon pobloedd lawer, 
pan ddygwyf dy ddinystr ym mysg 
y cenhedloedd i diroedd nid ad- 
nabuost. 

10 A gwnaf i bobloedd lawer ryf- 
eddu wrthyt, au brenhinoedd a 
ofnant yn fawr oth blegid, pan 
wnelwyf i'm cleddyf ddisgleirio o 
flaen eu hwynebau hwynt; *a hwy 
ar bob munud a ddychrynant, bob 
un am ei einioes, yn nydd dy 
gwymp. 

11 $ Canys fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dpuw ; Cleddyf brenhin 
Babilon a ddaw arnat ti. 

12 A chleddyfau y rhai cedyrn y 
cwympaf dy lïaws, byddant oll £yn 
cedyrn y cenhedloedd; a hwy a 
anrheithiant falchder yr Aipht, a'i 
holl lïaws hi a ddinystrir. 

13 Difethaf hefyd ei holl anifeil- 
iaid hi oddi wrth ddyfroedd *law- 
er; Pac ni sathr troed dyn hwynt 
mwy, ac ni fathra carnau anifeil- 
iaid hwynt. 

14 Yna y gwnaf yn ddyfnion eu 
dyfroedd hwynt, a gwnaf i'w haf- 
onydd gerdded fel olew, medd yr 
Arglwydd Dpuw. 


15 Pan roddwyf dir yr Aipht yn| 


anrhaith, ac anrheithio y wlad o'i 
llawnder, pan darawyf y rhai oll a 








Arglwydd Dpuw. 


Galarnad 


Cyn 
CRIST 
57. 


2 Nen, 
draîg. 


' €epen. 12,13, 
& 17, 20, 





â pen. 29, 5. 


8 Heb. dir 
dy nojiad. 


e Es. 13. 10, 
Joel 2, 31, 


ao.l15. 
Matt. 24, 
2n 


f pen. 26. 16, 
Cylch 
097. 


£ pon, 28. 7. 


4 Neu, 
mawrion. 

h pen. 29, 
11. 









am erchyU 





Cylch 
DS. 





687. 


í pen, 1. 18. 


k ad, 21, 24, 
&c, 


6 Neu 
gosod wyd 
y cleddy/. 


1 Es. 14. 9, 


m ad, 19, 25, 
&c, 


D a. 24, 26, 
29, 30. 


breswyliant ynddi, yna y cânt wyb- 
od mai myfi yw yr ARGLWYDD. 

16 Dyma y galar a alarant am 
dani hi: merched y cenhedloedd 
a alarant am dani hi; galarant 
am dani hi, sef am yr Aipht, ac 
am ei llïaws oll, medd yr Arglwydd 
Dpuw. 

17 4 Ac yn y ddeuddegfed flwydd- 
yn, ar y pymthegfed dydd o'r 
mis, y daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

18 Cwyna, fab dyn, am lïaws yr 
Aipht, a disgyn hi, hi a merched 
y cenhedloedd enwog, i'r fir isaf, 
gyd â'r rhai a ddisgynant i'r pwll. 

19 iíTeccach na phwy oeddit? 
Fdisgyn a gorwedd gyd â'r rhai 
dïenwaededig. 

20 Syrthiant y'nghanol y rh«i a 
laddwyd â'r cleddyf: ^i'r cleddyf 
y rhoddwyd hi; llusgwch hi a'i 
llïaws oll. 

21 !Llefared cryfion y cedyrn 
wrthi hi o ganol uffern gyd â'i chyn- 
northwywyr:  disgynasant, gor- 
weddant yn ddïenwaededig, wedi 
eu lladd â'r cleddyf. 

22 1 Yno y mae Assur ai holl 
gynnulleidfa, a'i feddau o amgylch; 
wedi eu lladd oll, a syrthio trwy 
y cleddyf. 

23 Yr hon y rhoddwyd eu beddau 
yn ystlysau y pwll, a'i chynnull- 
eidfa ydoedd o amgylch ei bedd ; 
wedi eu lladd oll, a syrthio trwy 
y cleddyf, y rhai a barasant arswyd 
yn nhir y rhai byw. 

24 Yno y mae Elam aì holl 
lïaws o amgylch ei bedd, wedi eu 
lladd oll, a syrthio trwy y cleddyf, 
y rhai a ddisgynasant yn ddïen- 
waededig i'r tir isaf, y rhai a bar- 
asant eu harswyd yn nhir y rhai 
byw; etto hwy a ddygasant eu 
gwaradwydd gyd â'r rhai a ddis- 
gynant, i'r pwll. 

25 Y'nghanol y rhai lladdedig y 
gosodasant iddi wely ynghyd â'i 
holl lïaws; ai beddau o'i amgylch : 
y rhai hynny oll yn ddïenwaed- 
edig a laddwyd â'r cleddyf: er 
peri eu harswyd yn nhir y rhai 
byw, etto dygasant eu gwaradwydd 
gyd â'r rhai a ddisgynant i'r pwll: 
ynghanol y lladdedigion y rhodd- 





wyd ef. 

26 Yno gy mae Mesech, Tubal, 
a'i holl lïaws; a'i beddau o am- 
gylch : y rhai hynny oll yn ddïen- 
waededig, wedi eu lladd â'r cleddyf, 


199 


EZECIEL, XXXIII. 





er peri o honynt eu harswyd yn 


nhir y rhai byw. 

27 Ac ni orweddant gyd â'r ced- 
yrn a syrthiasant o'r rhai dïen- 
waededig, y rhai a ddisgynasant i 
uffern “â'u harfau rhyfel: a rhodd- 
asant eu cleddyfau dan eu pen- 
nau; eithr eu hanwireddau fydd 
ar eu hesgyrn hwy, er ew bod yn 
arswyd i'r cedyrn yn nhir y rhai 


byw. 

28 A thithau a ddryllir ym mysg 
y rhai dïenwaededig, ac a orweddi 
gyd â'r rhai a laddwyd â'r cleddyf. 

29 Yno y mae Edom, a'i bren- 
hinoedd, a'i holl dywysogion, y rhai 
a roddwyd â'u cadernid gyd â7 
rhai a laddwyd â'r cleddyf: hwy 
a orweddant gyd â'r rhai dïen- 
waededig, a_chyd â'r rhai a ddis- 
gynant i'r pwll. 

30 Yno y mae holl dywysogion y 
gogledd, a'r holl Sidoniaid, y rhai| 
a ddisgynant gyd â'r lladdedigion ; 
gyd â'u harswyd y cywilyddiant 
am eu cadernid; gorweddant hefyd 
yn ddïenwaededig gyd â'r rhai a 
laddwyd â'r cleddyf, ac a ddygant 
eu gwaradwydd gyd â'r rhai a ddis- 
gynant i'r pwll, 

91 Pharaoh ou gwel hwynt, ac 
a ymgysura yn ei holl lïaws, Pha- 
raoh aii holl lu wedi eu lladd â'r 
cleddyf, medd yr Arglwydd DpuUw. 

32 Canys rhoddais fy ofn yn 
nhir y rhai byw; a gwneir iddo 
orwedd y'nghanol y rhai dïenwaed- 
edig, gyd â lladdedigion y cleddyf, 
sef ìi Pharaoh ac i'w holl lïaws, 
medd yr Arglwydd Dpuw. i 


PENNOD XXXIII. 

1 Yn ol dyled gwyliwr yn rhybuddio y bobl, 
Y y dygir ar gôf 4 Ezeciel eì ddyled, yntau. 
10 Duw yn dangos mor uniawn ydyw eî 
yrdd ef tu ag al yr edifeiriol, a thu ag 
at y rhaî a gilio oddi wrtho: 17 yn am- 
ddifjyn eî gyfiawnder, 21 Wnrth glywed 
darfod, ennâl Jerusalem, y mae yn pro- 
phwydo dinystr y wlad. 90 Barnedigaethau 
Duw yn erbyn y rhaî a walwarenl y pro- 
phwydi. 

Wm, wn gair yr ARGLWYDD 

attaf, gan ddywedyd, 

2 Llefara, fab dyn, wrth feibion 
dy bobl, a dywed wrthynt, *Pan 
ddygwyf gleddyf ar wlad, a chym- 
meryd o bobl y wlad ryw wr o'i 
chyrrau, a'i roddi yn wyliedydd 
iddynt: 

3 Os gwel efe gleddyf yn dyfod 
ar y wlad, ac udganu mewn ud- 
gorn, a rhybuddio y bobl ; 





gwymp yr Aipht. 


Cyn 
CRIST 
0s7. 





6 Heb. 
âg arfau 
eu rhyfel, 


091. 


2 Ileb. 


Gwlad pan 
ddygwyf 
gleddyf 
arni. 


JM 


Am gyfiawnder Duw. 
Cym 4 Yna yr hwn *a glywo lais yr 
a udgorn, ac ni chymmer rybudd; 





$ Heb. ga» 
glywed a 
glywo. 


a pen. 3, 17 
&c. i 


b pen. 24, 
23. 


c 2 Sam. 14, 
14, 
en. 18. 23, 
2. 
9 Petr 3. 9, 


eithr dyfod o'r cleddyf ai gym- 
meryd ef ymaith, ei waed fydd ar 
ei ben ei hun, 

5 Efe a glybu lais yr udgorn, ac 
ni chymmerodd rybudd; ei waed 
fydd arno: ond yr hwn a gym- 
mero rybudd, a wared ei enaid. 

6 Ond pan welo y gwyliedydd y 
cleddyf yn dyfod, ac ni udgana 
mewn udgorn, ar bobl heb eu 
rhybuddio; eithr dyfod o'r cleddyf 
a chymmeryd un o honynt, efe a 
ddaliwyd yn ei anwiredd, ond mi 
a ofynaf ei waed ef ar law y gwyl- 
iedydd. 

7 â “Felly dithau, fab dyn, yn 
wyliedydd y'th roddais i dŷ Israel; 
fel y clywech air o'm genau, ac y 
rhybuddiech hwynt oddi wrthyf fi. 

8 Pan ddywedwyf wrth yr an- 


nuwiol, 72 annuwiol, gan farw a 


fyddi farw ; oni leferi di i rybuddio 
yr annuwiol o'i ffordd, yr annuwiol 
hwn a fydd marw yn ei anwiredd, 
ond ar dy law di y gofynaf ei 
waed ef. 

9 Ond os rhybuddi di yr annuw- 
iol o'i ffordd, i ddychwelyd o honi; 
os efe ni ddychwel oi ffordd, efe 
fydd farw yn ei anwiredd, a thi- 
thau a waredaist dy enaid. 

10 1 Llefara hefyd wrth dŷ Israel, 
ti fab dyn, Fel hyn gan ddywedyd 
y dywedwch; Os yw ein hanwir- 
eddau a'n pechodau arnom, a nin- 
nau P yn dihoeni ynddynt, pa fodd 
y byddem ni byw? 

11 Dywed wrthynt, “Fel mai byw 
fi, medd yr Arglwydd Dpuw, ni 
ymhoffaf ym marwolaeth yr an- 
nuwiol ; ond troi o'r amnuwiol oddi 
wrth ei ffordd, a byw: dychwel- 
wch, dychwelwch oddi wrth eich 
ífyrdd drygionus; canys, tŷ Israel, 
1 paham y byddwch feirw ? 

12 Dywed hefyd, fab dyn, wrth 


.|feibion dy bobl, “Cyfiawnder y 


cyfiawn nis gwared ef yn nydd ei 
anwiredd: felly am annuwioldeb 
yr annuwiol, nì syrth efe oi her- 
wydd yn y dydd y dychwelo oddi 
wrth ei anwiredd; ni ddichon y 
cyfiawn chwaith fyw oblegid ei gy/- 
iawnder, yn y dydd y pecho. 

13 Pan ddywedwyf wrth y cyf- 
iawn, Gan fyw y caiff fyw; os efe 
a hydera ar ei gyfiawnder, ac a 
wna anwiredd, ei holl gyfiawnder- 
au ni chofir; ond am ei anwiredd 


800 


EPZECIEL, XXXII. 


a wnaeth, am dano y bydd efe 
marw, 

14 A phan ddywedwyf wrth yr 
annuwiol, Gan farw y byddi farw; 
os dychwel efe oddi wrth ei bech- 
od, a gwneuthur barn a chyfiawn- 

er; 

15 Os yr annuwiol fa ddadrydd 
wystl, ac £a rydd yn ei ol yr hyn 
a dreisiodd, a rhodio yn "neddf- 


au y bywyd, heb wneuthur an-|T 


wiredd; gan fyw y bydd efe byw, 
ni bydd marw: 

16 Ni choffêir iddo yr holl bech- 
odau a bechodd: barn a chyf- 
iawnder a wnaeth; efe gan fyw a 
fydd byw. 

17 0 'A meibion dy bobl a ddy- 
wedant, Nid yw uniawn ffordd yr 
ARGLWYDD: eithr eu ffordd hwynt 
nid yw uniawn. 

18 Pan ddychwelo y cyfiawn oddi 
wrth ei gyfiawnder, a gwneuthur 
anwiredd, efe a fydd marw yn- 
ddynt. 

19 A phan ddychwelo yr annuw- 
iol oddi wrth ei annuwioldeb, a 
gwneuthur barn a chyfiawnder, yn 
y rhai hynny y bydd ete byw. 

20 “Etto chwi a ddywedwch nad 
uniawn ffordd yr ARGLWYDD. 
Barnaf chwi, tŷ Israel, bob un yn 
ol ei ffyrdd ei hun. 

21 4 Ac yn y degfed ms or 
ddeuddegfed flwyddyn !o'n caeth- 
gludiad ni, ar y pummed dydd 
o'r mis, "y daeth un a ddïangasai 
o Jerusalem attaf fi, gan ddywedyd, 
" Tarawyd y ddinas. 

22 A llaw yr ARGLWYDD a fuasai 
arnaf yn yr hwyr, cyn dyfod y 
dïangydd, ac a agorasai fy safn, 
nes ei ddyfod attaf y bore; ïe, 
Pymagorodd fy safn, ac ni bâm 
fud mwyach. 

23 Yna y daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

24 Ha fab dyn, preswylwyr y 
diffaelhwch hyn yn nhir Israel 
ydynt yn llefaru, gan ddywedyd, 
Abraham oedd un, ac a feddian- 
nodd y tir; ninnau gydym lawer, 
i ni y rhoddwyd y tir yn etifedd- 
iaeth. 

25 Am hynny dywed wrthynt, 
Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
DDUw; “Yr ydych yn bwytta 
ynghyd â'r gwaed, ac ' yn dyrchafu 
eich llygaid at eich gau-dduwiau, 


ac yn tywallt gwaed; ac a fedd-| 2 


iennwch chwi y tir? 





Prophwydo 







Cyn 
CRIST 





f pen, 18. 7. 
€ Exod. 22, 
1,4. 
Lef. 6. 2, 4, 
um. ô, 6, 


h Lef. 18. 5. 
pen. 20, 11, 
ì3, ô1, 


i nd. 20. 
pen- 18. 25, 


E ad. lTT. 


1pen, l, 2, 
m pen. 24. 
26. 


n 2 Bron. 
25.4. 
o pen. 1, 3, 


P pen. 24, 
27. 


r pen, 18. 6 





dinystr y wlad. 
26 Sefyll yr ydych ar eich cledd- 


Cyn 
CRIST 
|. 5SN. 


s pen, 39. â, 


u pen, 7. 24, 
a 24. 21. 
a 30. 6, 7. 


x pen, l4. l, 
a 20.1, &c. 


dn ad, 
yfodiad y 
bobl. 
Xpen.8,l. 
z Es, 29, 13. 


a pen, 2.5. 


957. 


a Jcr. 23,1, 


2 diadellau, 
b Zech. ll. 
12. 


yf, gwnaethoch ffieidd-dra, halog- 
asoch hefyd bob un wraig ei gym- 
mydog;; ac a feddiennwch chwi y 
tir ? 

27 Fel hyn y dywedi wrthynt, 
Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw; Fe mai byw fi, trwy y 
cleddyf y syrth y rhai sydd yn y 
diffaethwch; a'r hwn sydd ar wyn- 
eb y maes, *i'r bwystfil y rhoddaf 
ef i'w fwytta; a'r rhai sydd yn yr 


amddiffynfeydd ac *mewn ogofeydd, 


a fyddant feirw o'r haint. 

28 Canys gwnaf y tir yn anrhaith, 
te, yn anrhaith; a "balchder ei 
nerth ef a baid, ac anrheithir myn- 
yddoedd Israel, heb gynniweirydd 
ynddynt. 

29 A chânt wybod mai myfi yw 
yr ARGLWYDD, pan wnelwyf y íir 
yn anrhaith, *e, yn anrhaith, am 
eu holl ffieidd-dra a wnaethant. 

30 1 Tithau fab dyn, meibion dy 
bobl sydd yn siarad i'th erbyn 
wrth y parwydydd, ac o fewn 
drysau y fai, ac yn dywedyd y 
naill wrth y llall, pob un wrth ei 
cilydd, gan ddywedyd, Deuwch, 
attolwg, a gwrandêwch beth yw y 
gair sydd yn dyfod oddi wrth yr 
ARGLWYDD. 

91 *Deuant hefyd attat fel *y 
daw y bobl, ac 7Jeisteddant o'th 
flaen /e fy mhobl, gwrandawant 
hefyd dy eiriau, ond nis gwnant 
hwy: canys “â'u geneuau y dang- 
osant gariad, au calon sydd yn 
myned ar ol eu cybydd-dod. 

32 Wele di hefyd iddynt fel cân 
cariad 4m hyfrydlais, ac yn canu 
yn dda: canys gwrandawant dy 
eiriau, ond nis gwnant hwynt. 

33 A phan ddelo hyn, (wele ef 
yn dyfod,) yna *y cânt wybod fod 
prophwyd yn eu mysg. 

PENNOD XXXIV. 

1 Argyhoeddi y bugeiliaid; Ta barm Duw yn 
ew herbyn hwy; 11 a'i ragluniaeth dros ei 
ddïadell. 20 Brenhiniaeth Crist. 

GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 

2 Prophwyda, fab dyn, yn erbyn 
“bugeiliaid Israel; prophwyda, a 
dywed wrthynt, wrth y bugeiliaid, 
Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw; Gwae fugeiliaid Israel y 
rhai sydd yn eu porthi eu hun- 
ain: oni phortha y bugeiliaid y 
|?praidd? 
|? PY brasder a fwyttêwch, a'r 


801 


EZECIEL, XXXIV. 


gwlan a wisgwch, y bras a_ledd- 
wch ; ond ni phorthwch y praidd. 

4 “Ni chryfhasoch y rhai llesg, 
ac nì feddyginiaethasoch y glaf, ni 
rwymasoch y ddrylliedig chwaith, 
a'r gyfeiliornus ni ddygasoch adref, 
ar golledig ni cheisiasoch; eithr 
llywodraethasoch hwynt â 4thrais 
ac â chreulondeb. 

5 A hwy a wasgarwyd ?o eisieu 
bugail: a buant yn ymborth i holl 
fwystfilod y maes, pan wascarwyd 
hwynt. 

6 Fy nefaid a grwydrasant ar 
hyd yr holl fynyddoedd, ac ar 
bob bryn uchel: ïe, gwasgarwyd 
fy mhraidd ar hyd holl wyneb y 
ddaear, ac nid oedd a'w ceisiai, 
nac a ymofynai am danynt. 

7 I Am hynny, fugeiliaid, gwran- 
dêwch air yr ARGLWYDD. 

8 Fel mai byw fi, medd yr Ar- 
glwydd Dpuw, am fod fy mhraidd 
yn yspail, a bod fy mhraidd yn 
ymborth i holl fwystfilod y maes, 
o eisieu bugail, ac na cheisiodd fy 
mugeiliaid fy mhraidd, eithr y bu- 
geiliaid a'u porthasant eu hun, ac 
ni phorthasant fy mhraidd : 

9 Am hynny, O fugeiliaid, gwran- 
dêwch air yr ARGLWYDD. 

10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
DDuw; Wele fi yn erbyn y bu- 
geiliaid: a. gofynaf fy mhraidd ar 
eu dwylaw hwynt, a gwnaf iddynt 
beidio â phorthi y praidd; a'r bu- 
geiliaid ni phorthant eu hun mwy: 
canys gwaredaf fy mhraidd o'u 
safn hwy, fel na byddont yn ym- 
borth iddynt, 

ll 9 Canys fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dpuw, Wele myfi, ïe, 
myfi a ymofynaf am fy mhraidd, 
ac a'u ceisiaf hwynt. 

12 Fel y cais bugail ei ddïadell 
ar y dydd y byddo ym mysz ei 
ddefaid gwasgaredig, felly y ceisiaf 
finnau fy nefaid, ac a'u gwaredaf 
hwynt o bob lle y gwasgarer hwynt 
iddo ar y dydd cymmylog a thy- 
wyll. 















13 A “dygaf hwynt allan o fysg 
y bobloedd, a chasglaf hwynt o'r 
tiroedd, a. dygaf hwynt i'w tir eu 
hun, a phorthaf hwynt ar fynydd- 
oedd Israel wrth yr afonydd, ac 
yn holl drigfannau y wlad. 

14 Mewn porfa dda y porthaf 
hwynt, ac ar uchel fynyddoedd 
Israel y bydd eu corlan hwynt: 
yno y gorweddant mewn corlan 


Argyhoeddi y bugeiliaid. 


Cyn 
CRIST 
557. 


c ad. 16. 


d]1 Petr 5.3, 


“wn 
eb yugail. 
felly ad, 8. 


epen, 28, 25, 


Brenhiniaeth Orist. 





Cyn 
CRIST 
587. 


f Edryeh 
ad. â, 
Mie. 4. 6. 


E£ Es. 10. 16. 
Amos 4.1, 


4 Heb. ŵyn 
a mynnod. 


i Es, 40, 11. 
Ioan lO.11 
Heb. 13. 

0 


pen. 97. 24, 
lios. 2. 5. 


1 pen, 97.26. 


m Es. 11. 
G—9. 
a 0240. 
Hos. 2. 18, 


n Ps, 68. 9. 
o Ps, S0. 12. 


dda, ïe, ;mewn porfa fras y porant 
ar fynyddoedd Israel. 

15 Myfi a borthaf fy mhraidd, a 
myfi a'u gorweddfâf hwynt, medd 
yr Arglwydd DDUW. 

16 f Y golledig a geisiaf, a'r darf- 
edig a ddychwelaf, a'r friwedig a 
rwymaf, ar lesg a gryfhâf: eithr 
dinystriaf &y fras a'r gref; â barn 
y porthaf hwynt. 

17 Chwithau, fy mhraidd, fel hyn 
y dywed yr Arglwydd Dpuw, Wele 
h fj yn barnu rhwng * milyn a mìlyn, 
rhwng yr hyrddod a'r bychod. 

18 Âi bychan gennych bori o 
honoch y borfa dda, oni bydd i 
chwi sathru dan eich traed y rhan 
arall o'ch porfeydd? ac yfed o 
honoch y dyfroedd dyfnion, oni 
bydd i chwi sathru y rhan arall 
â'ch traed ? 

19 A'm praidd i, y maent yn pori 
sathrfa eich traed chwi; a mathrfa 
eich traed a yfant. 

20 Am hynny fel hyn y dywed 
yr Arglwydd DpUw wrthynt hwy; 
Wele myfi, ?e, myfi a farnaf rhwng 
milyn bras a milyn cul, 

91 O herwydd gwthio o honoch 
âg ystlys ac âg ysgwydd, a chornio 
o honoch â'ch cyrn y rhai llesg 
oll, hyd oni wasgarasoch hwynt 
allan : 

22 Am hynny y gwaredaf - fy 
mhraidd, fel na byddont mwy yn 
yspail; a barnaf rhwng milyn a 
milyn. 

23 Cyfodaf hefyd iun bugail ar- 


3. |nynt, ac efe a'u portha hwynt, sef 


fy ngwas “Dafydd ; efe a'u portha 


.* |hwynt, ac efe a fydd yn fugail 


iddynt. 

294 A minnau yr ARGLWYDD â 
fyddaf yn DDUw iddynt, am gwas 
Dafydd yn dywysog yn eu mysg: 
myfi yr ARGLWYDD a. leferais Ay. 

25 ! Gwnaf hefyd â hwynt gyfam- 
mod heddwch, a " gwnaf i'r bwyst- 
fil drwg beidio o'r tir: a hwy a 
drigant yn ddïogel yn yr anialwch, 
ac a gysgant yn y coedydd. 

26 Hwynt hefyd ac amgylchoedd 
fy mryn a wnaf yn fendith: a 
gwnaf ir gwlaw ddisgyn yn ei 
amser; " cawodydd bendith a fydd. 

27 A *rhydd pren y maes ei 
ffrwyth, a'r tir a rydd ei gynnyrch, 
a byddant yn eu tir eu hun mewn 
dïocgelwch, ac a gânt wybod mai 
myfi 2:40 yr ARGLWYDD, pan dor- 
rwyf rwymau eu hiau hwynt, a'u 


S02 


EZECIEL, XXXV. 


gwared hwynt o law y rhai oedd 
yn mynnu gwasanaeth ganddynt. 

28 Ac ni byddant mwyach yn 
yspail i'r cenhedloedd, a bwystfil 
y tir nis bwytty hwynt; eithr 
Ptricgantb mewn dïogelwch, ac ni 
bydd, a'w dychryno. 

29 Cyfodaf iddynt hefyd “blan- 
higyn ?enwog, ac ni byddant mwy 
wedi “trengi o newyn yn y tir, ac 
'ni ddygant mwy waradwydd y cen- 
hedloedd. 

30 Fel hyn y cânt wybod mai 
myfi yr ARGLWYDD eu DUW sydd 
gyd â hwynt, ac 944 hwythau, tŷ 
Israel, yw fy mhobl i, medd yr 
Arglwydd Dpuw. 

31 Chwithau, fy “mhraidd, defaid 
fy mhorfa, dynion gydych chwi, 
myfì yw eich Duw chwi, medd yr 
Arglwydd Dpuw. 


PENNOD XXXV. 


Barnedigaeth mynydd Seir am ew cas tu ag 
at Israel. 


DAETH gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 
2 Gosod dy wyneb, fab dyn, tu 


ag at fynydd Seir, a *phrophwyda |», 


yn ei erbyn, 

3 A dywed wrtho, Fel hyn y 
dywed yr Arglwydd DpuUw; Wele 
fi ith erbyn di, mynydd beir; 
estynaf hefyd fy llaw ith erbyn, 
a “gwnaf di yn angliyfannedd, ac 
yn ddiffaethwch. 

4 Gosodaf dy ddinasoedd yn ddi- 
ffaethwch, a thithau a fyddi yn 
anghyfannedd ; fel y gwypech mai 
myfi 4w yr ARGLWYDD. 

5 Am fod gennyt alanasdra ?tra- 
gywyddol, a thywallt o honot waed 
meibion Israel â *mîn y cleddyf, 
yn amser eu gofid, ?yn amser diw- 
edd eu hanwiredd hwynt : 

6 Am hynny /e mai byw fi, medd 
yr Arglwydd Dpuw, mi a'th wnaf 
di yn waed, a gwaed a'th ymlid 
di: “gan na chasêi waed, gwaed 
a'th ddilyn. 

7 Gwnaf hefyd fynydd Seir yn 
anrhaith ac yn ddiffaethwch; a 
thorraf ymaith o hono yr hwn a 
elo allan, ar hwn a ddychwelo. 

8 Llanwaf hefyd ei fynyddoedd ef 
â'i laddedigion : yn dy fryniau, a'th 
ddyffrynoedd, a'th holl afonydd, y 
syrth y rhai a laddwyd â'r cleddyf. 

9 4Gwnaf di yn anrhaith tragy- 


wyddol, a'th ddinasoedd ni ddy-|: 


Barnedigaeth mynydd Seir. 


Cyn 
CRIST 
07. 





PJer. 30. 10, 
a 46. 27. 


gEs.ll.1, 
Jer. 29, 0. 

9 eb. 
yn enw. 

6 Heb. eu 
cymmeryd 
ymaith. 

r pen. 306. 3, 
6, 19, 


sIoanlO,ll, 


087. 


2 Heb. 
rhoddaf. 


9 Neu, 
er cynt, 


4 IIeb. 
dwylaw. 

b pen. 21. 
2, 29. 


c Ps, 109, 
1y 


d Jer. 49, 18, 
Mal. 1. 9, 


chwelant ; * fel y gwypoch mai myfì |*p9n,6.T- 


yw yvr ARGLWYDD. 


a 36.11. 





Oyswro gwlad, Isracl, 


Cyn 
CRIST 
“0. St 
î Ps, 83, 4, 
12, 


5 Heb. 
bwytta. 


E 1 Sam. 2. 
3. 


h Obad, 15, 


557, 
a pen, 6. 2. 


b pen. 25. 
o. a 26. 2, 


2 Heb. o 
herwydd, o 
herwydd, 


3 Heb, 
gwnenthur 
i chwî es- 
gyn ar fin 
y tafod. 


4 Neu, y 
glynnoedd, 


10 Am ddywedyd o honot, Y 
ddwy genedl a'r ddwy wlad hyn 
fyddant eiddof fi, a fnyni a'i medd- 
iannwn; er bod yr ARGLWYDD 


no: 

in Am hynny fe maŵ byw fi, 
medd yr Arglwydd Dpuw, gwnaf 
yn ol dy ddig, ac yn ol dy gen- 
figen, y rhai oth gas yn eu herbyn 
hwynt a wnaethost; fel y'm had- 
waener yn eu mysg hwynt, pan 
y'th farnwyf di. 

12 A chei wybod mai myfi yw 
yr ARGLWYDD, ac i mi glywed dy 
holl gabledd a draethaist yn erbyn 
mynyddoedd Israel, gan ddywedyd, 
Amnrheithiwyd hwynt, i ni y rhodd- 
wyd hwynt i'w * difa. 

13 Ymfawrygasoch hefyd â'ch gen- 
euau yn fy erbyn i, ac £ amlhasoch 
eich geiriau i'm herbyn: mi a'u 
clywais. 

14 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw; Pan lawenycno yr holl 
wlad, mi a'th wnaf di yn anghyf- 
annedd. 

15 ^Yn ol dy lawenydd di am 
feddiant tŷ Israel, o herwydd ei 
anrheithio, felly y gwnaf i tithau: 
anrhaith fyddi di, mynydd beir, 
ac Edom oll i gyd ; fel y gwypont 
mai myfi 447 yr ARGLWYDD. ' 


PENNOD XXXVI. 

1 Cysuro gwlad Israel, trwy ddinystr y cen- 
hedloedd a wnaent yn drahaus & hi, Sa 
thrwy addaw bendithion Duw iddi. 16 Mai 
am ew pechodau y gwrthodwyd Israel, 21 
ond yr adferir hwy drachefn, heb iddynt eî 
haeddu. 25 Bendithion brenhiniaeth Crist. 


peu fab dyn, *prophwyda 
wrth fynyddoedd Israel, a dy- 
wed, Gwrandêwch, fynyddoedd Is- 
rael, air yr ARGLWYDD. 

2 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw, O herwydd Pdywedyd o'r 
gelyn hyn am danoch chwi, Aha, 
aeth yr hen uchelfaon hefyd yn 
etifeddiaeth i ni: j 

9 Am hynny prophwyda, a dywed, 
Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
DpuUw; *o herwydd iddynt eich 
anrheithio, a'ch llyngcu o amgylch, 
i fod o honoch yn etifeddiaeth i 
weddill y cenhedioedd, a *myned 
o honoch yn watwargerdd tafodau, 
ac yn ogan pobloedd : 

4 Am hynny, mynyddoedd Is- 
rael, gwrandêwch air yr Arglwydd 
DpDuUw ; Fel hyn y dywed yr Ar- 
glwydd DDUW wrth y mynydd- 
oedd ac wrth y bryniau, wrth * yr 


803 


RZECIEL, XXXVI. 


afonydd ac wrth y dyffrynoedd, 
wrth y diffaethwch anghyfannedd- 
ol, ac wrth y dinasoedd gwrthod- 
edig, y rhai a aeth yn yspail ac 
yn watwar i'r rhan arall o'r cen- 
hedloedd o'u hamgylch : 

5 Am hynny fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dpuw; “Dïau yn ang- 
erdd fy eiddigedd y lleferais yn 
erbyn y rhan arall o'r cenhedloedd, 
ac yn erbyn holl Edom, y rhai a 
roddasant fy nhir ìi yn etifeddiaeth 
iddynt eu hun, â llawenydd ew holl 
galon, trwy feddwl dirmygus, i'w 
yrru allan yn yspail. | 

6 Am hynny prophwyda am dir 
Israel, a dywed wrth y mynydd- 
oedd ac wrth y bryniau, wrth yr 
afonydd ac wrth y dyffrynoedd, 
Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw ; Wele, yn fy eiddigedd ac 
yn fy llid y lleferais, o herwydd 
dwyn o honoch waradwydd y cen- 
hedloedd. 

7 Am hynny fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dpuw ; Myfi a dyngais, 
Dïau y dwg y cenhedloedd sydd 
o'ch amgylch chwi eu gwarad- 
wydd. 

8 TT A chwithau, mynyddoedd Is- 
rael, a fwriwch allan eich ceingc- 
iau, ac a ddygwch eich ffrwyth 
i'm pobl Israel; canys agos ydynt 
ar ddyfod. 

9 Canys wele fi attoch, ïe, troaf 
attoch, fel y'ch coledder ac y'ch 
hauer. 

10 Amlhâf ddynion ynoch chwi 
hefyd, holl dŷ Israel ìi gyd, fel y 
cyfannedder y dinasoedd, ac yr 
adeilader y diffaethwch. 

ll Iê6, amlhâf ynoch ddyn ac ani- 
fail; a hwy a chwanegant ac a 
ffrwythant; a gwnaf i chwi bres- 
wylio fel yr oeddych gynt; ïe, 
gwnaf ê chwi well nag yn eich 
dechreuad, “fel y gwypoch mai myfi 
yw yr ARGLWYDD. 

12 Iê, gwnaf i ddynion rodio ar- 
noch, sef fy mhobl Israel; a hwy 
ath etifeddant di a byddi yn 
etifeddiaeth iddynt, ac ni ychwan- 
egì eu gwneuthur hwy yn amddif- 
aid mwy. 

13 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw ; O herwydd eu bod yn dy- 
wedyd wrthych, Yr wyt íì yn difa 
dynion, ac yn gwneuthur dy gen- 
hedloedd yn amddifaid ; 

14 Am hynny ni fwyttêi ddynion 
mwy, ac ni wnei *dy cenhedloedd 


(rwy addaw bendithion êddi. 


Cyn 
CRIS 
587. 


cpen. a9. 19, i 


d pen. 95. 9. 
a 97. 6, 13, 


5 Neu, i'th 
genhedl- 
edd, 


o 


mwyach 
gwympo, 


Yr adferid Israel. 


Cyn 
CRIST 
oT. 

e pen. 94,29. 





t Es, 52, 5. 
Rhuf, 2. 


6 Neu, 
eu llygoid 
hwynt. 


£pen.34, 13, 


b Jer, 32. 20. 
pen, 11. 19, 











mwyach yn amddifaid, medd yr 
Arglwydd Dpuw. 

15 * Ac ni adawaf glywed gwarad- 
wydd y cenhedloedd ynot ti mwy, 
ni ddygi chwaith warth y cenhedl- 
oedd mwyach, ac ni wnei mwy i'th 
genhedloedd syrthio, medd yr Ar- 
glwydd DpuUw. 

16 4 Daeth hefyd air yr AR- 
GLWYDD attaf, gan ddywedyd, 

17 Ha fab dyn, pan oedd tŷ Is- 
rael yn trigo yn eu tir eu hun, 
hwy ai halogasant ef â'u ffordd 
ac a'u gweithredoedd eu hun: eu 
ffordd ydoedd ger fy mron i fel 
aflendid gwraig fis-glwyfus. 

18 Yna y tywelltais fy llid arnynt, 
am y gwaed a dywalltasent ar y 
tir, ac am eu delwau trwy y rhaî 
yr halogasent ef; 

19 Ac a'u gwasgerais hwynt ym 
mhlith y cenhedloedd, a hwy a 
chwalwyd ar hyd y gwledydd; yn 
ol eu ffyrdd ac yn ol eu gweithred- 
oedd y bernais hwynt. 

20 A fphan ddaethant at y cen- 
hedloedd y rhai yr aethant attynt, 
hwy a halogasant fy enw sanct- 
aidd, pan ddywedid wrthynt, Dyma 
bobl yr ARGLWYDD, ac o'i wlad ef 
yr aethant allan. 

91 | Er hynny arbedais hwynt er 
mwyn fy enw sanctaidd, yr hwn a 
halogodd tŷ Israel ym mysg y cen- 
hedloedd y rhai yr aethant attynt. 

22 Am hynny dywed wrth dŷ Is- 
rael, Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw ; Nid er eich mwyn chwi, 
tŷ Israel, yr ydwyf fi yn gwneuthur 
hyn, ond er mwyn fy enw sanct- 
aidd, yr hwn a halogasoch chwi 
ym mysg y cenhedloedd lle yr 
aethoch. 

293 A mi a sancteiddiaf fy enw 
mawr, yr hwn a halogwyd ym 
mysg y cenhedloedd, yr hwn a hal- 
ogasoch chwi yn eu mysg hwynt; 
fel y gwypo y cenhedloedd mai 
myfi 440 yr ARGLWYDD, medd yr 
Arglwydd DDUW, pan ymsanct- 
eiddig ynoch o flaen &eich llyg- 
aid. 

24 Canys £“mi a'ch cymmeraf chwi 
o fysg y cenhedloedd, ac a'ch 
casglaf chwi o'r holl wledydd, ac 
a'ch dygaf i'ch tir eich hun. 

25 4 Ac a daenellaf arnoch ddwfr 
glân, fel y byddoch lân: oddi wrth 
eich holl frynti, ac oddi wrth eich 
holl eilunod, y glanhâf chwi. 

26 A Pbrhoddaf i chwi galon 


804 


. DDUw 1 chwithau. 




































newydd, yspryd newydd hefyd a 
roddaf o'ch mewn chwi ; a thynnaf 
y galon garreg o'ch enawd chwi, 
ac mi a roddaf i chwi galon gig. 

27 Rhoddaf hefyd fy yspryd o'ch 
mewn, a gwnaf i chwi rodio yn fy 
neddfau, a chadw fy marnedigaeth- 
au, a' gwneuthur. 

28 Cewch drigo hefyd yn y tir a 
roddais i'ch tadau ; a byddwch yn 
bobl i mi, a minnau a_ fyddaf 


| 


29 Achubaf chwi hefyd oddi wrth 


ŷd, ac a'i hamlhâf; ac “ni roddaf 
arnoch newyn, 

30 Amlhâf hefyd ffrwyth y coed, 
a chynnyrch y maes, fel na ddyg- 
och mwy waradwydd newyn ym 
mysg y cenhedloedd. 

31 Yna 'y cofiwch eich ffyrdd 
drygionus, a'ch gweithredoedd nid 
oeddynt dda, a "byddwch yn ffiaidd 
gennych eich hunain am eich an- 
wireddau ac am eich ffieidd-dra. 

32 "Nid er eich mwyn chwi yr 
ydwyf fi yn gwneuthur ^yn, medd 
yr Arglwydd DpUw; bydded hys- 
bys i chwi: tŷ Israel, gwridwch a 
en am eich ffyrdd eich 

un, 

33 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw; Yn y dydd y glanhâwyf 
chwi o'ch holl anwireddau, y paraf 
hefyd i chwi gyfanneddu y dinas- 
oedd, ac yr adeiledir yr anghyfan- 
nedd-leoedd. 

34 A'r tir anrheithiedig a gol- 
eddir, lle y bu yn anrhaith yng 
ngolwg pob cynniweirydd. 

35 A hwy a ddywedant, Y tir an- 
rheithiedig hwn a aeth fel * gardd 
Eden, a'r dinasoedd anghyfannedd, 
ac anrheithiedig, a dinystriol, a 
aethant yn gaerog, ac a gyfan- 
neddir. 

36 Felly y cenhedloedd y rhai a 
weddillir o'ch amgylch, a gânt wyb- 
od mai myfi yr ARGLWYDD sydd 
yn adeiladu y lleoedd dinystriol, 
ac yn plannu etch mannaw an- 
rheithiedig: Pmyfi yr ARGLWYDD 
a'i lleferais, ac a'ê gwnaf. 

37 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
DDUW ; Ymofynir â myfi etto gan 
dŷ Israel, ìi wneuthur A4» iddynt; 
amlhâf hwynt â dynion fel praidd. 

38 Fel "y praidd sanctaidd, fel 
praidd Jerusalem yn ei huchel- 
wyliau, felly y dinasoedd anghyfan- 
nedd fyddant lawn o finteioedd o 











1 


eich holl aflendid : a galwaf am yr |'E 


EZECIEL, XXXVI. Bendithion brenhiniaeth Orist. 





Cyn 
CRIST 
687. 


udrych 
Ps. 105. 16. 


kpen.94.29, 


! pen. 16. 
61, 63, 


m Lef. 26. 
39. 


pen. 6. 9. 
a 20. 43. 


n Deut. 9. 5. 


o Es, ôl, 3. 


pen. 2S, 13, 


P pen. 17.24. 
a 22. 34, 


a 37. 14, 








7 Heb, 


praidd 
sanctaidd 
bethau. 









Nu GR an GN IR I Y TD AS fn Ŷd HI EI CC Y TI TG SM Y GT EIR Y GE hu SD I I I Y I I I I I I HI I Hu EI  ——————_—————— ym 2 Tu 
. 


Gweledigaeth 


b pen, 6.7. 
a 9D, l2, 
Joel 2. 27. 
Al, 


2 Neu 
anodÎ. 


c Ps. 101, 30. 


ad Is, 141, 7, 


ddynion ; fel y gwypont mai myfi 
yw yr ARGLWYDD. 


PENNOD XXNXVIL. 

1 Trwy adgyfodi esgyrn sychion, 11 yr adfyw- 
doccêir marw obaith Israel. 15 Trwy gydio 
dau bren, l8 yr arwyddoccêir cyssylltu Js- 
rael at Judah. 20 Addewidion brenhiniaeth 
Crist. | 

U “llaw yr ARGLWYDD arnaf, 
ac a'm dug allan yn yspryd yr 

ARGLWYDD, ac a'm gosododd yng 

nghanol dyffryn, a hwnnw oedd yn 

llawn esgyrn. 

2 Ac efe a wnaeth i mi fyned 
heibio iddynt o amgylch ogylch: 
ac wele hwynt yn aml iawn ar 
wyneb y dyffryn ; wele hefyd, sych- 
ion iawn oeddynt. 

3 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Ha fab dyn, a fydd byw yr esgyrn 
hyn? A mì a ddywedais, O Ar- 
glwydd Dpuw, ti a'ŷ gwyddost. 

4 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Prophwyda am yr esgym hyn, a 
dywed wrthynt, O esgyrn sychion, 
clywch air yr ARGLWYDD. 

5 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD 
DpuUw wrth yr esgyrn hyn; Wele 
fi yn dwyn anadl i'ch mewn, fel y 
byddoch byw. 

6 Gïau hefyd a roddaf arnoch, a 
pharaf i gig gyfodi arnoch, gwisg- 
af chwi hefyd â chroen, a rhoddaf 
anadl ynoch; fel y byddoch byw, 
Pac y gwypoch mai myfi yw yr 
ARGLWYDD. 

7 Yna y prophwydais fel y'm gor- 
chymynasid ; ac fel yr oeddwn yn 
prophwydo, bu swn, ac wele gyn- 
nwrf, ar esgyrn a ddaethant yng- 
hyd, asgwrn at ei asgwrn. 

8 A phan edrychais, wele, cyfod- 
asai gïau a chig arnynt, a gwisgo- 
asai croen am danynt; ond nid 
oedd anadl ynddynt. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Prophwyda tu ar “gwynt, pro- 
phwyda, fab dyn, a dywed wrth 
y gwynt, Fel hyn y dywed yr Ar- 
glwydd DDUW; “O anadl, tyred 
oddi wrth y pedwar gwynt, ac 
anadla ar y lladdedigion hyn, fel 
y byddont byw. 

10 Felly y prophwydais fel y'm 
gorchymynasid ; 2r anadl a ddaeth 
ynddynt, a buant fyw, a_ safasant 
ar eu traed, yn llu mawr iawn. 

ll T Yna y dywedodd wrthyf, Ha 
fab dyn, yr esgyrn hyn ydynt dŷ 
Israel oll: wele, dywedant, 4 Hin 
hesgyrn a wywasant, an gobaith 


805 


EZECIEL, XXXVII. 


a gollodd; torrwyd ni ymaith o'n 
rhan ni. 

12 Am hynny prophwyda, a dy- 
wed wrthynt, Fel hyn y dywed 
yr Arglwydd Dpuw; Wele *fi yn 
agori eich beddau, fy mhobl, codaf 
chwi hefyd och beddau, a dygaf 
chwi i dir Israel. 

13 A chewch wybod mai myfi yw 
yr ARGLWYDD, pan agorwyf eich 
beddau, a phan gyfodwyf chwi i 
fynu o'ch beddau, fy mhobl, 

14 Ac y rhoddwyf fy yspryd yn- 
och, ac y byddoch byw, ac y go- 
sodwyf chwi yn eich tir eich hun: 
yna y cewch wybod mai myfi yr 
ARGLWYDD a leferais, ac a wneuth- 
uin 7472, medd yr ARGLWYDD. 

15 T A gair yr ARGLWYDD â 
ddaeth attaf, gan ddywedyd, 

16 Tithau fab dyn, fcymmer ì ti 
un pren, ac ysgrifena arno, I Ju- 
dah, ac i “feibion Israel ei gyfeill- 
ion. A chymmer i ti bren arall, 
ac ysgrifena arno, I Joseph, pren 
Ephraim, ac 4 holl dŷ Israel ei gyf- 
eillion : 

l7 A chydia hwynt y naill wrth 
y llall yn un pren i ti; fel y bydd- 
ont yn un yn dy law di. 

18 A phan lefaro meibion dy 
bobl wrthyt, gan ddywedyd, Oni 
fynegi i ni beth 44v hyn gennyt? 

19 Dywed wrthynt, Fel hyn y 
dywed yr Arglwydd Dpuw ; Wele 
fi yn cymmeryd pren Joseph, yr 
hwn sydd yn llaw Ephraim, a 
llwythau Israel ei gyfeillion, a mi 
a'u rhoddaf hwynt gyd âg ef, sef 
gyd â phren Judah, ac a'u gwnaf 
hwynt yn un pren, fel y byddont 
yn fy llaw yn un. 

20 1 A bydded yn dy law, o flaen 
eu llygaid hwynt, y prennau yr 
ysgrifenych arnynt; 

21 A dywed wrthynt, Fel hyn y 
dywed yr Arglwydd Dpuw; Wele 
fi yn cymmeryd meibion Israel o 
fysg y cenhedloedd yr aethant at- 
tynt, ac mi au casglaf hwynt o 
amgylch, ac a'u dygaf hwynt i'w 
ti” eu hun ; 

22 A "gwnaf hwynt yn un genedl 
o fewn y tir ym mynyddoedd Is- 
rael, ac ìun brenhin fydd yn fren- 
hin iddynt oll: ni byddant hefyd 
mwy yn ddwy genedl, ac ni rennir 
hwynt mwyach yn ddwy frenhin- 
iaeth : 

23 Ac ni ymhalogant mwy wrth 
eu heilunod, na thrwy eu fílieidd- 


yr esgyrn sychion. 





e Is, 26. 19, 


f Edrych 
Num.17.2 


i 


E2 Chron, 
11, 12, 13, 
16. 


h Fa, ll, 12, 
Jer o. MS, 
lios, l, ll, 


i Toan 10, 
16. 











ee nn n.............Ï,L,,.AÂ^,,A,,,,,,,,AAA^AÔL, /D_^_,^Ô_^__^_Ô^____^_____^______^_^_^_^_^_^_^___,__________,,^,,,AA^AÂ^_^,A_,,A_^ÔÔ^Ô^Ô^^_^__^_^_^_________———_—_——— gya GI un y Gy Gu GA MU Td I CT I UN PCA, 
xv ; 


Cyn 
CRIST 
Cylch 

6ST. 





k Es, 40, 11. 
Jer. 23, 5. 
30. 9 


a, 30. 9. 
en, 24.23. 

los. O. 5. 

Luc 1. 32. 


l ad. 22, 
Ioan 10.16. 


m Ioan 12. 
94. 


n Ps. 89. 3. 
pen. 24. 25, 


o 2 Cor. 6. 
16, 


PIoan 1.14, 


8 pen. 11, 
20. 
al4.ll. 


&pen, 9. l.., 

b Dat. 20, $. 
eu, 

lywysog 


ennaet 
esech. 


c 2 Dron, 


8 Nen, 
Phul. 


Llu a malais Gog. 





dra, nac yn eu holl anwireddau: 
eithr cadwaf hwynt o'u holl drig- 
faon, y rhai y pechasant ynddynt, 
a mi au glanhâf hwynt; fel y 
byddont yn bobl i mi, a minnau a 
fyddaf yn DpvUw iddynt hwythau. 

24 A'm “gwas Dafydd fydd bren- 
hin arnynt; ïe, 'un bugail fydd 
iddynt oll: yn fy marnedigaethau 
hefyd y rhodiant, am deddfau a 
ga«lwant ac a wnant. 

95 Trigant hefyd yn y tir a rodd- 
ais i'm gwas Jacob, yr hwn y trig- 
odd eich tadau ynddo; a hwy a 
drigant ynddo, hwy a'u meibion, 
a meibion eu meibion byth; a 
m])afydd fy ngwas fydd dywysog 
iddynt yn dragywydd. 

26 " Gwnaf hefyd â hwynt gyfam- 
mod hedd ; ammod tragywyddol a 
fydd â hwynt: a gosodaf hwynt, 
ac a'u hamlhâf, a “rhoddaf fy 
nghyssegr yn eu mysg hwynt yn 
dragywydd. 

27 PA'm tabernacl fydd gyd â 
hwynt; ïe, myfi a fyddaf iddynt 
“yn DDUW, a hwythau a fyddant 
i mi yn bobl. 

28 A'r cenhedloedd a gânt wybod 
mai myfi yr ARGLWYDD sydd 
yn sancteiddio Israel; gan fod fy 
nghyssegr yn eu mysg hwynt yn 
dragywydd. 

PENNOD XXXVIII. 
1 Llu 8 a malais Gog. 14 Parn Duw yn eî 
erbyn ef. 
MBA yr ARGLWYDD a ddaeth 
attaf, gan ddywedyd, 

2 Gosod dy wyneb, “fab dyn, 
yn erbyn PGog, tir Magog, *pen- 
tywysog Mesech a Thubal, a phro- 
phwyda yn ei erbyn, 

3 A dywed, Fel hyn y dywed yr 
Arglwydd DpuUw; Wele fi yn dy 
erbyn di, Gog, pen-tywysog Mesech 
a Thubal. 

4 *“ Dychwelaf di hefyd, a rhoddaf 
fachau yn dy fochgernau, a mi 
a'th ddygaf allan, ath holl lu, y 
meirch ar marchogion, $wedi eu 
gwisgo i gyd â phob rhyw afa, 
yn gynnulleidfa fawr â thariannau 
ac estylch, hwynt oll yn dwyn 
cleddyfau : 

5 Persia, Ethiopia, a “Libya, gyd 
â hwynt; hwynt oll yn dwyn tar- 
ian a helm : 

6 Gomor a'i holl fyddinoedd ; tŷ 
Togarmah o ystlysau y gogledd, 
ai holl fyddinoedd ; a phobl lawer 
gyd â thi, 


EZECIEL, XXXVIII. 





7 Ymbarottoa, ïe, parottoa ì ti dy 
hun, fi a'th holl gynnulleidfa y 
rhai a ymgynnullasant attat, a bydd 
yn gadwraeth iddynt. 

8 î Wedi dyddiau lawer yr ym- 
welir â thi; yn y blynyddoedd diw- 
eddaf y deui i dir wedi ei ddwyn 
yn ei ol oddi wrth y cleddyf, wedi 
ei gasglu o bobloedd lawer yn er- 
byn mynyddoedd Israel, y rhai a 
fuant yn anghyfannedd bob am- 
ser: eithr efe a ddygwyd allan o'r 
bobloedd, a hwynt oll a drigant 
mewn dïogelwch. 

9 Dringi hefyd fel tymmesíl; 
deui, a byddi fel cwmmwl i guddio 
y ddaear, ti a'th holl fyddinoedd, 
a phobloedd lawer gyd â thi. 

10 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
DpDUw; Bydd hefyd yn y dydd 
hwnnw i bethau ddyfod i'th fedd- 
wl, a thi a *feddyli feddwl drwg. 

l1 A thi a ddywedi, Mia âf i 
fynu i wlad maes-drefydd; “âf at 
y rhai llonydd, y rhai sydd yn 
preswylio *yn ddïogel, gan drigo 
oll heb gaerau, ac heb drosolion 
na dorau iddynt, 

12 I yspeilio yspail, ì ysglyfaethu 
ysglyfaeth, I ddychwelyd dy law 
ar anghyfannedd-leoedd, y rhai a 
gyfanneddir yr awr hon, ac ar y 
bobl a gasglwyd o'r cenhedloedd, 
y.rhai a ddarparasant anifeiliaid 
a golud, dc ydynt yn trigo *yng 
nghanol y wlad. 

13 Seba, a Dedan, a marchnadydd- 
ion Tarsis Aefyd, au holl lewod 
ieuaingc, a ddywedant wrthyf, Ai 
i yspeilio yspail y daethost ti? ai 
i ysglyfaethu ysglyfaeth y cesglaist 
y gynnulleidfa? a4 i ddwyn ymaith 
arian ac aur, I gymmeryd anifeil- 
iaid a golud, i yspeilio yspail fawr? 

14 1 Am hynny prophwyda, fab 
dyn, a dywed wrth Gog, Fel hyn 
y dywed yr Arglwydd Dpuw; Y 
dydd hwnnw, pan breswylio fy 
mhobl Israel yn ddïofal, oni chei 
di wybod ? 

15 A thi a ddeui o'th fangre dy 
hun o ystlysau y gogledd, íi, a 
phobl lawer gyd â thi, hwynt oll 
yn marchogaeth ar feirch, yn dyrfa 
fawr, ac yn llu llïosog. 

16 A thi a âi i fynu yn erbyn fy 
mhobl Israel, fel cwmmwl 1 guddio 
y ddaear: yn y dyddiau diweddaf 
y bydd hyn; a mi a'th ddygaf yn 
erbyn fy nhir, fel yr adwaeno y 
cenhedloedd fi, pan ymsancteidd- 


Barn Duw 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
687. 


4 Neu, 
Jwriali 
amcan 
ysgeler. 

e Jer. 49, 31, 


5 Neu, yn 
hyderus. 


6 Neu, 4m 
mogaii. 








yn & erbyn. EZECIEL, XXXIX. Buddugoliaeth Israel. 


cAlnne)iwyf ynot ti, Gog, o flaen eu llyg- 


Cylch aid hwynt. 
597. 17 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
DDUW ; Ai tydi yw yr hwn y llef- 
erais am dano yn y dyddiau gynt, 
(rwy law fy ngweision, prophwydi 
Israel, y rhai a brophwydasant y 
dyddiau hynny flynyddoedd /a^ver, 
y dygwn di yn eu herbyn hwynt? 
18 A bydd yn y dydd hwnnw, yn 
y dydd y delo Gog yn erbyn tir 
Israel, medd yr Arglwydd DpDUWw, 
"Nes, |i'm llid gyfodi yn fy " sorriant. 
cpen :5| 19 Canys fyn fy eiddigedd, ac yn 
angerdd fy nigllonedd y dywedais, 
Yn ddïau bydd yn y dydd hwnnw 
ddychryn mawr yn nhir Israel ; 
ElIos.4.35.| 20 Fel &y cryno pysgod y môr, 
ac ehediaid y nefoedd, a_bwyst- 
filod y maes, a phob ymlusgiad a 
ymlusgo ar y ddaear, a phob dyn 
ar wyneb y ddaear, ger fy mron 1; 
ar mynyddoedd a ddryllir i lawr, 
Neu, |ar “grisiau a syrthiant, a phob 
difwy, | mur a syrth i lawr. 
nen,darae] 9] A mi a alwaf am gleddyf yn 
ei erbyn trwy fy holl fynyddoedd, 
medd yr Arglwydd DDUW : cleddyf 
pob un fydd yn erbyn ei frawd. 
22 Mi a ddadleuaf hefyd yn ei 
erbyn ef â haint ac â gwaed: 
|nps..6 |P gwlawiaf hefyd gur-wlaw, a cher- 
rig cenllysg, tân a brwmstan, arno 
| ef, ac ar ei holl fyddinoedd, ac ar y 
bobloedd lawer sydd gyd âg ef. 
'ren.3&.28.|. 23 Fel hyn 'yr ymfawrygaf, ac yr 
ymsancteiddiaf; a pharaf fy adna- 
bod y'ngolwg cenhedloedd lawer, 
fel y gwypont mai myfì yw yr AR- 
GLWYDD. 


PENNOD XXXIX. 


1 Barn Duw yn erbyn Gog. 8 Buddugoliaeth 
Israel. 11 Claddu Gog yn Hamon-gog.. VW 
Gwledd yr adar. 29 Wedi dîal ar Israel 
am eî bechodau, efe a gesglir drachefn irwy 
Ŵafr dragywyddol. 

e pon. OS. 2. ROPHWYDA hefyd, *fab dyn, 
| yn crbyn Gog, a dywed, Fel 
hyn y dywed yr Arglwydd Dpuw ; 

Wele fi yn dy erbyn di, Gog, pen- 

tywysog Mesech a Thubal. 

|?2Neu,oh| 2 A mi ath ddychwelaf, ac ^ni 

eie adawaf o honot ond y chweched 

| ame |ran, ac a'th ddygaf i fynu o ystlys- 
| pd, | y gogledd, ac a'th ddygaf ar 
| fl... , | fynyddoedd Israel: 

| Hen. , | 8 Ac a darawaf dy fwa o'th law 

chwehaf. | âSwy, a. gwnaf i'th saethau syrthio 

a o'th law ddehau. 

4 Ar fynyddoedd Israel y syrthi, 
ti ath holl fyddinoedd, a'r bobl- 


€07 


oedd sydd gyd â thi: “i'r ehed- 
iaid, *?4 bob rhyw aderyn, ac ô| Cylh : 
fwystfilod y maes, y'th roddaf *i'tA| _58. 
ddifa. b pen. 22. 

5 Ar wyneb y maes y syrthi;|sHe.ir 
canys myfi a'ê dywedais, medd yr| (wau. 
Arglwydd Dpuw. “Maya 

6 Anfonaf hefyd dân ar Magog, 
ac ym mysg y rhai a breswyliant 
yr ynysoedd yn “ddifraw; fel y|5Ne, 
gwypont mai myfi yw yr An-|"”" 
GLWYDD. 

7 Felly y gwnaf adnabod fy enw 
sanctaidd y'nghanol fy mhobl Is- 
rael, ac ni adawaf halogi fy enw 
sanctaidd mwy: ar cenhedloedd a 
gânt wybod mai myfi yw yr An- 
GLWYDD, y Sanct yn Israel. 

8 Y Wele, efe a ddaeth, ac a 
ddarfu, medd yr Arglwydd DpuUW; 
dyma y diwrnod am yr hwn y dy- 
wedais. 

9 A phreswylwyr dinasoedd Israel 
a ânt allan, ac a gynneuant ac a 
losgant yr arfau, ar tarian ar 
astalch, y bwa a'r saethau, a'r llaw- 
ffon ar waywffon; ïe, “llosgant|6Ncu, 
hwynt yn tân saith mlynedd. an 

10 Ac ni ddygant goed o'r maes, | *w"“ 

ac nì thorrant ddêm o'r coedydd ; 
canys â'r arfau y cynneuant dân: 
a hwy a yspeiliant eu hyspeilwyr, 
ac a ysglyfaethant odd d«r eu 
hysglyfaethwyr, medd yr Arglwydd 
DpuUw. 

ll € Bydd hefyd yn y dydd hwn- 
nw, ì mi roddi i Gog le bedd yno 
yn Israel, dyffryn y fforddolion o 
du dwyrain y môr: ac efe a gau 
'Wroenau y fforddolion: ac yno y "Ne, 

' claddant Gog a'i holl dyrfa, a galw- | 5" 
ant ef Dyffryn * Hamon-gog. a 

12 A thŷ Israel fydd yn eu claddu| ^^ 

hwynt saith mis, er mwyn glanhâu 


tìr. 
y8 Ie, holl bobl y tir a'w cladd- 
ant; a Ayn fydd enwog iddynt y 
dydd y'm gogonedder, medd yr Ar- 
glwydd DpuUw. 

14 A hwy a neillduant wŷr gwas- 
tadol, y rhai a gynniweiriant trwy 
y wlad i gladdu gyd â'r fforddol- 
lon y rhai a adawyd ar wyneb y 
ddaear, i'w glanhâu hi: ym mhen 
saith mis y chwiliant. 

15 A'r tramwywyr a gynniweìr- 
iant trwy y tir, pan welo um as- 
gwm dyn, efe a gyfyd nôd wrtho, |*1e. 
hyd oni chladdo y cÌaddwyr ef yn | 4“ 
nyffryn * Hamon-gog. 2 Sef, Uiaws 
16 Ac enw y ddinas hefyd fydd| 




























































Am adferiad Israel. 





4 Heb, yr 
aderyn o 
| bob Gn 


dr. mh 0. 
Dc ig, Mi 
6 Uadd 
id a 20. 


a —_—_—_——— — —_ ——__ cu _——— 


*Hamonah. Felly y glanhânt y 
wlad. 
17 ŵ Tithau fab dyn, fel hyn y 


wrth *bob rhyw aderyn, ac wrth 
I fwystíilod y maes, *“ Ymgesgl- 
wch, a_ deuwch; ymgynhullwch 
oddi amgylch af fy aberth yr 
ydwyf fi yn ei aberthu i chwi, 
aberth mawr ar fynyddoedd Israel, 








fel y bwyttaoch gig, ac yr yfoch 
Gwd 
18 Cig y cedyrn a fwyttêwch, a 


chwi a o ylch waed tywysogion y 
ddaear, hyrddod, ŵyn, a bychod, 
bustych, yn basgedigion Basan oll. 

19 Bwyttôwch hefyd frasder hyd 
ddigon, ac yfwch waed hyd oni 
feddwoch, o'm haberth a aberthais 
1 chwi. 

20 Felly y'ch diwellif ar fy mwrdd 
1 â meirch a cherbydau, â gwŷr 
cedyrn a phob rhyfelwr, medd yr 
Arglwydd DpDuUw. 

21 A gosodaf fy ngogoniant ym 
mysg y cenhedloedd, a'r holl gen- 
hedloedd a gânt weled fy marned- 
igaeth yr hon a wneuthum, a'm 
llaw yr hon a osodais arnynt. 

22 A thŷ Israel a gânt wybod mai 
myfi yw yr ARGLWYDD eu DUW 


23 Y Y cenhedloedd hefyd a gânt 
wybod mai am eu hanwiredd eu 
hun y caethgladwyd tŷ Israel: o 
herwydd gwneuthur o honynt gam- 
wedd i'm herbyn, am hynny y 
euddiais fy wyneb oddi wrthynt, 
ac y rhoddais hwynt yn llaw eu 
gelynion: felly hwy a syrthiasant 
oll trwy y cleddyf. 

24 Yn ol eu haflendid eu hun, ac 
yn ol eu hanwireddau, y gwneuth- 
um â hwynt, ac y cuddiais Ty wyneb 
oddi wrthynt. 


ED XL. 





25 Am hynny fel hyn y dywed 


yr Arglwydd DpUw; Yr awr 


hon | 


y dychwelaf gaethiwed Jacob, tost- | 


uriaf hefyd wrth holl dŷ Israel, a 
wh dros fy enw sanctaidd ; 

6 Wedi dwyn o honynt eu gw AT- 
adwyd, a'u holl gamweddau a 
wnaethant i'm herbyn, pan drigent 
yn eu tir eu hun yn ddifraw, a 
heb ddychrynydd. 

27 Pan ddychwelwyf hwynt oddi 
wrth y bobloedd, a'u casglu hwynt 
o wledydd eu gelynion, ac ym 
sancteiddier ynddynt y'ngolwg cen- 
hedloedd lawer ; 

_ 28 Yna y cânt wybod mai myfi 


—— 


| 
Ì 
hwynt o'r dydd hwnnw allan. 


808 


yw yr ARGLWYDD eu DUW hwynt, 
6yr hwn a'u caethgludais hwynt 
ym mysg y cenhedloedd, ac a'u 


dywed yr Arglwydd DDUW ; Dywed | cesglais hwynt i'w tir eu hun, ac 


ni adewais mwy 4n o honynt yno. 

29 Ni chuddiaf chwaith fy wyneb 
mwy oddi wrthynt: o herwydd 
*tywelltais fy yspryd ar dŷ Israel, 
medd yr Arglwydd Dpuw. 


PENNOD XL, 

1 Amser, a dull, a diben y weledigaeth. 6 Por- 
treiad, porth y dwyrain, 20 a_ phorth y go- 
gledd, 24 a phorth y dehau, 32 a_ phorth y 
dwyrain, 95 a phorth y gogledd. 99 Yr wyth 
bwrdd. 44 Yr ystafelloedd. 48 Porth y tŷ. 

Y Ny bummed flwyddyn ar hug- 

ain o'n caethgludiad ni, yn 
nechreu y ílwyddyn, ar y degfed 
dydd or mis, yn y bedwaredd 

flwyddyn ar ddog wedi *taro y 

ddinas, o fewn corph y dydd hwn- 

nw y 'daeth llaw yr — AB 


. arnaf, ac am dug yno. 


y Y ngweledigaethau. Duw y dug 
efe fi i dir Israel, ac 2m gosododd 
ar fynydd uchel iawn, ac ?*arno 
yr oedd megis adail dinas o du y 
dehau. 

3 Ac efe a'm dug yno: ac wele 
wr a'i welediad fel 'gwelediad pres, 
ac yn ei law linyn llin, a “chorsen 
fesur : ac yr ydoedd efe yn sefyll 
yn y porth. 

AA dywedodd y gwr wrthyf, Ha 
“fab dyn, gwel â'th lygaid, gwran- 
do hefyd â'th glustiau, a gosod dy 
gaìon ar yr hyn oll a ddangoswyf 

i ti: o herwydd er mwyn dangos i 
ti hyn yth ddygwyd yma: mynega 
i dŷ Israel yr hyn oll a weli. 

5 Ac wele fur o'r tu allan i'r tŷ 
o amgylch ogylch: a chorsen fesur 
yn llaw y gwr, yn chwe chufydd 
o hŷd, wrth gufydd a dyrnfedd: 
ac efe a fesurodd led yr adeilad- 
aeth yn un gorsen, a'r uchder yn 
un gorsen. 

6 T Ac efe a ddaeth i'r porth 
oedd ai wyneb tu a'r dwyrain, ac 
a ddringodd ar hyd ei risiau ef, 
ac a fesurodd riniog y porth yn 
un gorsen o led, a'r rhiniog arall 
yn un gorsen o led, 

7 A phob ystafell oedd un gorsen 
o hŷd, ac un gorsen o led: a “phîm 
cufydd oedd, rhwng yr ystafell- 
oedd: a rhiniog y porth, wrth 

gyntedd y porth c o'r tu mewn, oedd 
un gorsen. 

g Efe a fesurodd hefyd gyntedd 
y a th oddi fewn, yn un gorsen. 


Portreiad 








6 Heb. wrth 
gaethgludo 
o honof 
hwynt. 


e Joel 2, 28, 
Act £. M2 


914, 


a pen. 33. 
2L 


b pen. 1,3. 


2 Neu, 
wrtho, 


cDat.ll.L 
a 21.15. 


d pen. 44. 5. 


— um yg 






Dyrth 


Cyn 













ddau gufydd, a chyntedd y porth 
oedd o'r tu mewn. 

10 Ac ystafelloedd y porth tu a'r 
dwyrain oedd dair or tu yma, a 
thair o'r tu accw; un fesur oeddynt 
ill tair: ac un mesur oedd 1'r pyst 
o'r tu yma ac o'r tu accw. 

ll Ac efe a fesurodd led drws y 
porth yn ddeg cufydd, a hŷd y 
porth yn dri chufydd ar ddeg. 

12 A'r terfyn o flaen yr ystafell- 
oedd oedd un cufydd o'r naill du, 
a'r terfyn o'r tu arall yn un cu- 
ifydd; a'r ystafelloedd oedd chwe 
chufydd o'r tu yma, a chwe chu- 
fydd o'r tu accw. 

13 Ac efe a fesurodd y porth o 
nen y mail ystafell hyd nen un 
arall, yn bm cufydd ar hugain o 
led, drws ar gyfer drws. 

14 Ac efe a wnaeth byst o dri 
























y cyntedd, o amgylch ogylch y 
porth. 

15 Ac o wyneb porth y dyfodiad 
i mewn, hyd wyneb cyntedd y 
boo. oddi mewn, yr oedd deg 
cufydd a deugain. 

IG A ffenestri “cyfyng oedd ir 
ystafelloedd, ac i'w pyst o fewn y 
porth o amgylch ogylch; ac felly 
yr oedd ïr *bwâau meini: a ffen- 
estri oedd o amgylch ogylch *o 
fewn; ac yr oedd palmwydd ar 
bob post. 

l7 Ac efe a'm dug i'r cyntedd 
nesaf allan, ac wele yno ystafell- 
oedd, a phalmant wedi ei wneuth- 
ur i'r cyntedd o amgylch ogylch; 
“deg ystafell ar hugain oedd ar y 
palmant. 

18 A'r palmant gan ystlys y pyrth 
ar gyfer hŷd y pyrth, oedd y pal- 
mant oddi fanodd. 

19 Ac efe a fesurodd y lled o 
wyneb y porth isaf hyd wyneb y 
cyntedd oddi fewn, yn gân cufydd 
oddi allan tu a'r dwyrain a'r go- 
gledd. 

20 4 A'r porth yr hwn oedd wi 
wyneb tu a'r gogledd, ar y cyntedd 
nesaf allan, a fesurodd efe, ei hŷd 
a'i led. 

21 A'i ystafelloedd ef oedd dair 
o'r tu yma, a thair o'r tu accw; ac 
yr ydoedd eì byst, a'i fwâau meini, 
wrth fesur y porth cyntaf, yn ddeg 
cufydd a deugain eu hŷd, a'r lled 

yn bïm cufydd ar hugain. 


8 Heb. 
cauedig. 


4 Neu, 
cynteddau. 

6 Neu, fu 
ag imewn. 


e pen. 45. O. 





809 


9 Yna y mesurodd gyntedd y 
ORIST |porth yn wyth gufydd, ai byst yn 


ugain cufydd, a Aymmy hyd bost 


RZECIEL XL. 


22 Eu ffenestri hefyd, a'u bwâaau 
meini, a'u palmwydd, oedd. wrth 
fesur y porth oedd a'i wyneb tu 
a'r dwyrain; ar hyd saith o risiau 
hefyd y dringent iddo; ai fwâau 
meini oedd o'u blaen hwynt. 

23 A phorth y cyntedd nesaf i 
mewn oedd ar gyfer y porth tu 
a'r gogledd, a thu a'r dwyrain: ac 
efe a fesurodd o borth I borth gân 
cufydd. 

24 f Wedi hynny efe a'm dug i 


tu a'r dehau, ac wele borth tu ar 


dehau, ac efe a fesurodd ei byst 
ai fwâau meini wrth y mesurau 
hyn. 

25 Ffenestri hefyd oedd iddo ac 
Iw fwâau meini, o amgylch ogylch, 
fel y ffenestri hynny, yn ddeg cu- 
fydd a deugain o hŷd, ac yn bîm 
cufydd ar hugain o led. 

26 Saith o risiau hefyd oedd ei 
esgynfa ef, ai fwâau meini o'u 
blaen hwynt: yr oedd hefyd iddo 
balmwydd, un or tu yma, ac un 
o'r tu accw, ar ci byst ef, 

27 Ac yr oedd porth yn y cynt- 
edd nesaf ì mewn tu ar dehau: 
ac efe a fesurodd o borth i borth, 
tu a'r dehau, gŵn cufydd. 

28 Ac efe am dug i'r cyntedd 
nesaf i mewn trwy borth y dehau: 
ac a fesurodd borth y dehau wrth 
y mesurau hyn ; 

29 A'i ystafelloedd, a byst, a'i 
fwâau meini, wrth y mesurau hyn: 
ac yr oedd ffenestri ynddo, ac yn 
ei fwâau meini, o amgylch ogylch: 
deg cufydd a deugain oedd yr hŷd, 
a phìm eufydd ar hugain y lled. 

30 A'r bwâau meini o amgylch 
ogylch oedd *bìîm cufydd ar hug- 
ain o hŷd, a phìîm cufydd o led. 

31 A'i fwâau meini oedd tu ar 
cyntedd nesaf allan; a phalmwydd 
oedd ar ei byst; ac wyth o risiau 
oedd, eì esgynfa ef. 

32 € Ac efe a'm dug i'r cyntedd 
nesaf i mewn tu ar dwyrain: ac a 
fesurodd y porth wrth y mesurau 


hyn. 

33 A'I ystafelloedd, a'i byst, a'i 
fwâau meini, oedd wrth y mesurau 
hyn: ac yr oedd ffenestri ynddo 
ef, ac yn ei fwiau meini, o amgylch 
ogylch: yr hŷd oedd ddeg cufydd 
a deugain, a'r lled yn bìîm cufydd 
ar hugain. 

34 A'i fwîau meini oedd tu ar 
cyntedd nesaf allan; a phalmwydd 
oedd ar eì byst or tu yma, ac o'r 








y deml. 


Cyn 
CRIST 
674. 


f Eirych 
ad. ôl, 25, 


22, a6. 


Ystafelloedd y deml. 





— ——  ——— ——-—-.-_ _—_—_—_ _—_—— — —_—__—"_5 —  —— _—_ __ _—__-____ a RG. aan na a9 








—_ Ŵ Ŷ E.e. ÏD)9 ÏŴ . 5,5, 
— 





risiau. 

35 T Ac efe am dug i borth y 
gogledd, ac ai mesurodd wrth y 
mesurau hyn : 

36 Ei ystafelloedd, ei byst, ai 
fwâau meini, a'r ffenestri iddo o 
amgylch ogylch: yr hŷd oedd ddeg 
cufydd a deugain, a'r lled oedd 
bîm cufydd ar hugain. 

37 A'i byst oedd tu ar cyntedd 
nesaf allan; a phalmwydd ar ei 
byst o'r tu yma, ac or tu accw; 
a'i esgynfa oedd wyth o risiau. 

38 A'r celloedd a'u drysau oedd 
wrth byst y pyrth, lle y golchent 
y poeth-offrwm., 

39 1 Ac ynghyntedd y porth gy? 
oedd dau fwrdd o'r tu yma, a dau 
fwrdd o'r tu accw, i ladd y poeth- 
offrwm, a'r *pech-aberth, a'r Paberth 
dros gamwedd, arnynt. 

40 Ac ar yr ystlys oddi allan, “lle 
y dringir ìi ddrws porth y gogledd, 
yr oedd dau fwrdd; a dau fwrdd 
ar yr ystlys arall, yr hwn oedd 
wrth gyntedd y porth. 

41 Pedwar bwrdd oedd or tu 
yma, a phedwar bwrdd o'r tu accw, 
ar ystlys y porth; wyth bwrdd, ar 
y rhaì y lladdent eu Aaberthau. 

42 A'r pedwar bwrdd i'r poeth- 
offrwm oedd o gerrig nadd, yn un 
cufydd a hanner o hŷd, ac yn un 
cufydd a hanner o led, ac yn un 
cufydd o uchder: arnynt hwy hef- 
yd y gosodent yr offer y rhai y 
lladdent yr offrwm poeth a'r aberth 
â hwynt. 

43 Hefyd yr oedd ' bachau, o un 
ddyrnfedd, wedi eu parottôi o fewn, 
o amgylch ogylch: a chig yr off- 
rwm oedd ar y byrddau. 

44 $ Ac Or tu allan i'r porth 
nesaf ìi mewn 47 oedd ystafelloedd 
y cantorion o fewn y cyntedd nesaf 
i mewn, yr hwn oedd ar ystlys 
porth y gogledd; a'u hwynebau 
oedd, tu ar dehau: un oedd ar 
ystlys porth y dwyrain, a'i wyneb 
tu a'r gogledd. 

45 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Yr ystafell hon, yr hon sydd a'i 
|hwyneb tu a'r dehau, sydd i'r oíí- 

eiriaìid, ' ceidwaid * cadwraeth y tŷ. 
'|. 46 A'r ys:iafell yr hon sydd ai 

: |hwyneb tu a'r gogledd, sydd i'r 
5 |offeiriaid “ceidwaid cadwraeth yr 
allor: y rhai hyn yv meibion !Sa- 
doc, y rhaì ydynt o feibion Lefi, yn 


nesâu at yr ARGLWYDD i weini iddo. 


im — 


810 


EZECIEL, XLI. 


47 Felly efe a fesurodd y cynt- 
tedd, yn gân cufydd o hŷd, ac yn 
gân cufydd o led, yn bedeirongl; 
a'r allor oedd o flaen y tŷ. 

48 4 Ac efe am dug i borth 
tŷ, ac a fesurodd bob post i'r porth, 
yn bìm cufydd o'r naill du, ac yn 
bîm cufydd o'r tu arall: a lled y 
porth oedd dri chufydd o'r naill 
du, a thri chufydd o'r tu arall, 

49 Y cyntedd oedd ugain cufydd 
o hŷd, ac un cufydd ar ddeg o led: 
ac efe 4am dug ar hyd y grisiau 
ar hyd y rhai y dringent iddo: 
hefyd yr ydoedd colofnau wrth y 
pyst, un o'r naill du, ac un o'r tu 
arall. 

PENNOD XLI. 


Mesur, a rhannau, ac ystafelloedd, ac addwn 
y deml. 
OC efe a'm dug i i'r deml, ac a 
fesurodd y pyst yn chwe chu- 
fydd o led o'r naill du, ac yn chwe 
chufydd o led o'r tu arall, fal yr 
oedd lled y babell, 

2 Lled y drws hefyd oedd ddeg 
cufydd; ac ystlysau y drws yn 
bîm cufydd o'r naill du, ac yn bîm 
cufydd o'r tu arall: ac efe a fesur- 
odd ei hŷd ef yn ddeugain cufydd, 
a'r lled yn ugain cufydd. 

3 Ac efe a aeth tu ag i mewn, 
ac a fesurodd bost y drws yn ddau 
gufydd, a'r drws yn chwe chufydd, 
a lled y drws yn saith gufydd. 

4 Ac “efe a fesurodd ei hŷd ef yn 
ugain cufydd; a'r lled yn ugain 
eufydd o flaen y deml: ac efe a 
ddywedodd wrthyf, Dyma y cys- 
segr sancteiddiolaf, 

5 Ac efe a fesurodd bared y tŷ 
yn chwe chufydd; a lled pob ystlys- 
cell yn bedwar cufydd o amgylch 
ogylch i'r tŷ. 

6 A'r celloedd oedd dair, cell ar 
gell, ac yn ddeg ar hugain “o 
weithiau: ac yr oeddynt yn cyr- 
haeddyd at bared y tŷ yr hwn 
oedd ir ystafelloedd o amgylch 
ogylch, fel y byddent ynglŷn; ac 
nid oeddynt ynglŷn o fewn pared 

î 


yn bfe a ehangwyd, ac oedd yn 
myned *ar dro uwch-uwch i'r cell- 
oedd : o herwydd tro y tŷ oedd yn 
myned i fynu o amgylch y tŷ: am 
hynny y tŷ oedd ehengach oddi 
amodd; ac felly y dringid o'r isaf 
i'r uchaf trwy y ganol. 

8 Gwelais hefyd uchder y tŷ o 


amgylch ogylch: seiliau y celloedd 


y| 





Mesur, rhannau, 


Cyn 
CRIST 
54, 





al Dron.6. 
20. 


2 Neu, 
o droed- 
Jeddau. 


b I Dren. 6. 
S. 


9 Neu, 
yn grwn. 


' EZAECIEL, ALII. 


— 


addurn y deml. 





| ystafelloedd, ac 


Cyn 
CRIST 
544. 


c pen. 40, 5, 





Nen, 
rodfeydd a 
cholofnau 
iddynt. 


: 5 Neu, a'r 
i Uawr 


d pen. 1.10. 


6 Heb, post. 


oedd “gorsen helaeth o chwe chu- 
fydd mawrion. 

9 A thewder y mur yr hwn oedd 
i'r gell o'r tu allan, oedd bîm cu- 
fydd; a'r gweddill oedd le i'r cell- 
oedd y rhai oedd o fewn. 

I0 A rhwng yr ystafelloedd yr 
oedd lled ugain cufydd ynghylch 
y tŷ o amgylch ogylch. 

ll A drysau yr ystlys-gell oedd 
tu a'r annerch weddill; un drws 
tu a'r gogledd, ac un drws tu ar 
dehau: a lled y fan a weddillasid 
oedd bîm cufydd o amgylch ogylch. 

12 A'r adeiladaeth yr hon oedd o 
flaen y llannerch neillduol, ar y 
cwrr tu ar gorllewin, oedd ddeg 
cufydd a thri ugain o led; a mur 
yr adeiladaeth oedd bîm cufydd 
0 dewder o amgylch ogylch, a'i hŷd 
oedd ddeg cufydd a phedwar ugain. 

13 Ac efe a fesurodd y tŷ, yn gân 
eufydd o hŷd; a'r llannerch neill- 
duol, a'r adeiladaeth, a'i pharwyd- 
ydd, yn gân cufydd o hŷd. 

14 A lled wyneb y tŷ, a'r llan- 
nerch neillduol tu a'r dwyrain, 
oedd gŵn cufydd. 

15 Ac efe a fesurodd hŷd yr adeil- 
adaeth ar gyfer y llannerch neill- 
duol yr hon oedd o'r tu cefn iddo, 
a'i * ystafelloedd o'r naill du, ac o'r 
tu arall, yn gân cufydd, gyd â'r 
deml oddi fewn, a drysau y cyntedd. 

16 Y gorsingau, a'r ffenestri cyf- 
yng, a'r ystafelloedd o amgylch ar 
eu tri uchder, ar gyfer y rhiniog 
a ystyllennasid â choed o amgylch 
ogylch, Pac or llawr hyd y ffen- 
estri, a'r ffenestri Aefyd a ystyllen- 
nasid ; 

17 Hyd uwch ben y drws, a hyd 
y tŷ o fewn ac allan, ac ar yr holl 
bared o amgylch ogylch o fewn ac 
allan, wrth fesurau. 

18 A cherubiaid hefyd ac â phalm- 
wydd y gweithiasid ef, palmwydden 
rhwng pob dau gerub: a dau wyn- 
eb oedd ì bob cerub. 

19 4 Canys wyneb dyn oedd tu a'r 
balmwydden o'r naill du, ac wyneb 
llew tu a'r balmwydden o'r tu arall: 
yr oedd wedi eì weithio ar hyd y 
tŷ o amgylch ogylch. 

20 Cerubiaid a phalmwydd a weith- 
iasid o'r ddaear hyd oddi ar y 
drws, ac ar bared y deml. 

21 Pedwar ochrog oedd “pyst y 
deml, ac wyneb y cyssegr; gweled- 
lad y naill fel gwelediad y Mall. 

22 Yr allor bren oedd dri chu- 


811 


Cyn 
CRIST 
574. 


fydd ei huchder, a'ì hŷd yn ddau 
gufydd: a'i chonglau, a'i huchder, 
ai pharwydydd, oedd o bren. Ac 
efe a ddywedodd wrthyf, Dyma y 
“bwrdd sydd ger bron yr AR- 
GLWYDD, 

93 Ac yr ydoedd dau ddrws ì'r 
deml ac i'r cyssegr: 

24 A dwy ddor i'r drysau, sef dwy 
ddor blygedig; dwy ddor i'r naill 
ddrws, a dwy ddor i'r llall. 

25 A gwnaethid arnynt, ar ddrys- 
au y deml, gerubiaid a phalmwydd, 
fel y gwneuthid ar y parwydydd: 
ac yr oedd trawstiau coed ar wyn- 
eb y cyntedd o'r tu allan. 

26 Ffenestri cyfyng hefyd a phalm- 
wydd oedd o bob tu, ar ystlysau 
y porth, ac ar ystafelloedd y tŷ, 
a'r trawstiau. z 


PENNOD XLII. 
1 Ystafelloedd yr offeiriaid; 19 a'r defnydd a 
wneid â hwynt. 19 Mesurau y cyntedd nesaf 
allan. 


AU efe 2m dug i'r cyntedd nesaf 
allan, y ffordd tu a'r gogledd; 
ac am dug i'r ystafell oedd ar 
gyfer y llannerch neillduol, yr hon 
oedd ar gyfer yr adail tu ar go- 
gledd. 

2 Drws y gogledd oedd ar gyfer 
hŷd y cân cufydd, a lled y deg 
cufydd a deugain. 

3 Ar gyfer yr ugain cwfydd y 
rhai oedd i'r cyntedd nesaf ìi mewn, 
ac ar gyfer y palmant yr hwn oedd| 
i'r cyntedd nesaf allan, y7 ydoedd, 
ystafell ar gyfer ystafell yn dri 
uchder. 

4 Ac o flaen yr ystafelloedd yr 
oedd rhodfa yn ddeg cufydd o led 
oddi fewn, ffordd o un cufydd, a'u 
drysau tu a'r gogledd. 

5 A'r ystafelloedd uchaf oedd 
gulion: o herwydd yr ystafelloedd 
* oeddynt uwch na'r rhai hyn, *nar 
rhai isaf ac na'r rhai canol o'r ad- 
eiladaeth. 

6 Canys yn dri uchder yr oeddynt 
hwy, ac heb golofnau iddynt fel 
colofnau y cynteddoedd : am hynny 
yr oeddynt hwy yn gyfyngach na'r 
rhai isaf ac na'r rhai canol o'r llawr 
i fynu. 

7 A'r mur yr hwn oedd or tu 
allan ar gyfer yr ystafelloedd, tu 
a'r cyntedd nesaf allan o flaen yr 
ystafelloedd, oedd ddeg cufydd a 
deugain eì hŷd. 

8 O herwydd hŷd yr ystafelloedd 
y rhai oedd yn y cyntedd nesaf | 


e Mal. 1, 7, 
12, 


2 Neu, oedd 
yn bwylta, 
neu, 7n 
llyngcu y 
rhai hyn, 
&c, 


oed. o'r 
rhai iscf 
a'r rhai 
canol. 








Ystafelloedd yr offeiriaid. 


Cyn 
CRIST 
574. 


4 Neu, o le 
yr ystafell- 
oedd. 


5 Neu, 
yr hwn 
a'm dug î 
mewn. 

6 Neu, 
ac efe yn 
dyfod. 


| 
a Lef. 6. 16, 
26. 


b Lef, 2. 3, 
10,a 6. 11, 
2053 29. 
aT7T.l. 


7 Heb. 
wynt y 
dwyrain. 


allan oedd ddeg cufydd a deugain: 
ac wcle, o flaen y deml yr oedd 
cân cufydd. 

9 Ac *oddi ían yr ystafelloedd 
hyn yr ydoedd *mynediad i mewn 
o du y dwyrain, “ffordd yr elid 
iddynt hwy o'r cyntedd nesaf allan. 

10 O fewn tewder mur y cyntedd 
tu a'r dwyrain, ar gyfer y llannerch 
neillduol, ac ar gyfer yr adeilad- 
aeth, 47 oedd, yr ystafelloedd. 

11 Â'r ffordd o'u blaen hwynt 
oedd fel gwelediad yr ystafelloedd 
y rhai oedd tu ar gogledd; un 
hŷd â hwynt oeddynt, ac un lled 
â hwynt: a'u holl fynediad allan 
oedd yn ol eu dull hwynt, ac yn 
ol eu drysau hwynt. 

12 Ac fel drysau yr ystafelloedd 
y rhai oedd, tu a'r dehau, yr oedd 
drws ym mhen y ffordd, y ffordd 
ym mhen y mur yn uniawn tu ar 
dwyrain, yn y ddyfodfa i mewn. 

13 1 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Ystafelloedd y gogledd ac ystafell- 
oedd y dehau, y rhaì sydd ar gyfer 
y llannerch neillduol, ysiafelloedd 
sanctaidd yw y rhai bynny, lle *y 
bwytty yr offeiriaid y rhai a nesânt 
at yr ARGLWYDD, y pethau sanct- 
aidd cyssegredig: yno y gosodant 
y sanctaidd bethau cyssegrodig, a'r 
9 bwyd-offrwm, a'r pech-aberth, a'r 
aberth dros gamwedd; canys y lle 
sydd sanctaidd. 

14 A phan elo yr offeiriaid i mewn 
iddynt, nid ânt allan o'r cyssegr 
i'r cyntedd nesaf allan, eithr yno 
y gosodant eu dillad y rhai y gwas- 
anaethant ynddynt; am eu bod 
yn sanctaidd; ac a wisgant wisg- 
oedd eraill, ac a nesânt at yr hyn 
a, berthyn i'r bobl. 

15 Pan orphenasai efe fesuro y 
tŷ oddi fewn, efe a'm dug i tu ar 
porth sydd a'i wyneb tu ar dwyr- 
ain, ac a'i mesurodd ef o amgylch 
ogylch, 

16 Efe a fesurodd ' du y dwyrain 
â chorsen fesur, yn bîm cant o 
gorsennau, wrth y gorsen fesur, 
oddi amgylch. 

17 Efe a fesurodd du y gogledd 
yn bm cân corsen, wrth y gorsen 
fesur, oddi amgylch. 

18 Y tu dehau a fesurodd efe yn 
bîm cân corsen, wrth y gorsen 
fesur. 

19 Efe a aeth o amgylch i du 
y gorllewin, ac a fesurodd bîm cân 
corsen, wrth y gorsen fesur. 





£12 


EZEGCIEL, XLIII. 


Gogoniant Dww yn 





20 Efe a fesurodd ei bedwar ys-| Cyn 
tlys ef: mur oedd iddo ef o am- 9HIST 
gylch ogylch, “yn bŵm cân corsen! ,———r. yN 


i wahanu rhwng y cyssegr ar di- 
gyssegr. 


PENNOD XLIII. 

1 Gogoniant Duw yn dychwelyd â'r deml. 
Pechod Israel yn rhwystro cynnrychioldeb 
Duw. 10 Y prophwyd yn ew hannog hwy â 
edifarhâu, ac â gadw cyfraith y tŷ. 195 
Mesurau 19 a defodau yr allor. 

A efe a'm dug i'r porth, sef y 

porth sydd yn edrych tu ar; 
dwyrain. | 

2 Ac wele ogoniant DUw Israel yn 
dyfod o ffordd y dwyrain; *a'i lais *pen.l.2t 
fel swn dyfroedd lawer, ar ddaear | s142.. 
yn disgleirio o'i ogoniant ef. 

3 Ac yr oedd “yn ol gwelediad y | P72m,!-* 
weledigaeth a welais, sef yn ol y | 
weledigaeth a welais pan ddeuth- 
um “*i ddifetha y ddinas: ar gwel- 
edigaethau oedd fel y weledigaeth 
a welswn wrth afon Chebar: yna y 
syrthiais ar fy wyneb. 

4 A gogoniant yr ARGLWYDD a2 
ddaeth i'r tŷ ar Ayd ffordd y porth 
sydd a'i wyneb tu a'r dwyrain. 

5 Felly yr yspryd a'm cododd, ac 
a'm dug i'r cyntedd nesaf i mewn ; 
ac wele, *llanwasai gogoniant yr 
ARGLWYDD y tŷ. 

6 Clywn ef hefyd yn llefaru wrth- 
yf or tŷ; ac yr oedd y gwr yn 
sefyll yn fy ymyl. 

7 $ Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Ha fab dyn, dyma le fy ngorsedd- 
fa, a *lle gwadnau fy nhraed, lle y 
6rigaf ym mysg meibion Israel yn 
dragywydd; a'm henw sanctaidd 
ni haloga tŷ Israel mwy, 2a hwynt- 
hwy, na'u brenhinoedd, trwy eu 
putteindra, na thrwy ' gyrph meirw 
eu brenhinoedd gm eu huchel- 
leoedd. 

8 “Wrth osod eu rhiniog wrth fy “BE&ych 
rhiniog i, a'u gorsin wrth fy ngor-| lie 217. 
sin i, *a phared rhyngof fi â hwynt, 
hwy a halogasant fy enw sanciaidd 
â'u ffieidd-dra y rhai a wnaethant: 
am hynny mi a'u hysais hwy yn fy 
llid. 

9 Pellhânt yr awr hon eu puttein- 
dra, a chelanedd eu brenhinoedd 
oddi wrthyf fi, a mi a drigaf yn 
eu mysg hwy yn dragywydd. 

10 Ti fab dyn, dangos y fŷ ì 
dŷ Israel, fel y cywilyddiont am 
eu hanwireddau; a mesurant *y 
portreiad, 


o hŷd, ac yn bîm cân corsen o led, 











c Fell 
Jer. 1, 10, 





we 
pen. 9, 1, 6. 


dl] Bren. $, 
10,11. 


el Chron, 
2SN. 


íf Lef.26, 30. 
Jer. lG. 18, 


$ Neu, 
canys nid 
oedd ond 


pared y, 
rhyngo, 
&c. (i 


4 Neu, y 
swm, neu, 
y rhifedi. 








dychwelyd ŵr deml. 


ll Ac os cywilyddiant am yr hyn 
“pa |oll a wnaethant, hysbysa iddynt 


ddull y tŷ, a'i osodiad, a'i fyned- 

a'i holl ddull, a'i holl gyfreithiau; 
| h pen. 40, 5. 
Fyn S8. 
6 Heb. 
y fynwes. 
6 Heb. 
Harel, sof, 
Dan 
7 Heb. 
| 4riel, sef, 


ac ysgrifena o flaen eu llygaid 
hwynt, fel y cadwont ei holl ddull 
ef, a'i holl ddeddfau, ac y gwnelont 
hwynt. 

12 Dyma gyfraith y tŷ; Ar ben y 
mynydd y bydd ei holl derfyn ef, 
yn gyssegr sancteiddiolaf o amgylch 
ogylch. Wele, dyma gyfraith y tŷ. 

13 T A dyma fesurau yr allor wrth 
gufyddau. ^Y cufydd sydd gufydd 
a dyrnfedd; *y gwaelod fydd yn 
gufydd, a'r lled yn gufydd, a'i hym- 
ylwaith ar ei min o amgylch fydd 
yn rhychwant : a dyma le uchaf yr 
allor. 

14 Ac o'r gwaelod a; y llawr, hyd 
yr ystôl isaf, y bydd. dau gufydd, 
ac un cufydd o led; a phedwar 
cufydd o'r ystôl leiaf hyd yr ystôl 
fwyaf, a chufydd o led. 

15 Felly yr allor fydd bedwar 
cufydd ; ac o'r “ allor y bydd hefyd 
tu ag i fynu bedwar o gyrn. 

16 A'r allor fydd ddeuddeg cuw- 
Jydd o hŷd, a deuddeg o led, yn 

ysgwâr yn ei phedwar ystlys. : 

17 A'r ystôl fydd bedwar cufydd 
ar ddeg o hŷd, a. phedwar ar ddeg 
o led, yn ei phedwar ystlys; a'r 
ymylwaith o amgylch iddi yn han- 
ner cufydd; a'i gwaelod yn gufydd 
o amgylch: ìa'i grisiau yn edrych 
tu a'r dwyrain. 

18 4 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Ha fab dyn, fel hyn y dywed yr 
Arglwydd DpUw; Dyma ddeddfau 
yr allor, yn y dydd y gwneler hi, i 
boeth-offrymmu poeth-offrwm arni, 
ac i daenellu gwaed arni. 

19 Yna y rhoddi at yr offeiriaid y 
Lefiaid, (y rhai sydd o had Sadoc 
yn nesâu attaf fi, medd yr Ar- 
glwydd DpDuw, i'm gwasanaethu,) 
fustach ieuangc “ yn bech-aberth. 

20 A chymmer o'i waed ef, a dyro 
ar ei phedwar corn hi, ac ar bed- 
air congl yr ystôl, ac ar yr ymyl 
o amgylch: fel hyn y glanhêi ac y 
cyssegri hi. 

291 Cymmeri hefyd fustach y pech- 
aberth, ac efe ai llysg ef yn y lle 
nodedig i'r tŷ, o'r tu allan i'r cys- 
segr. 

22 Ac ar yr ail dydd ti a offrymmi 
fwch geifr perffeith-gwbl yn bech- 


iadau allan, a'i ddyfodiadau i mewn, 
ai holl ddull, a'i holl ddeddfau, 
llew Duw, 
Es.29.1. 


8 Edrych 
Exod. 20. 
26. 


k Exod. 20. 
Lef. 8. 14, 
15, 


£13 


EZEOCIEL, XLIV. 


Defodau yr allor. 


aberth; a hwy a lanhânt yr allor, | _ Cyn 
megis y glanhasant hi â'r bustach. | 9RIST 

23 Pan orphenych ei glanhâu, ti| —— 
a offrymmi fustach ieuangc per- 
ffeith-gwbl, a hwrdd perffeith-gwbl 
o'r praidd, 

24 Ac o flaen yr ARGLWYDD yr 
offrymmi hwynt; ar offeiriaid !a 
fwriant halen arnynt, ac a'u hoff- 
rymmant hwy 4y boeth-offrwm i'r 
ARGLWYDD. 

25 Saith niwrnod y darperi fwch 
yn bech-aberth bob dydd; darpar- 
ant hefyd fustach ieuangc, a hwrdd 
o'r praidd, o rai perffeith-gwbl, 

26 Saith niwrnod y cyssegrant yr 
allor, ac y glanhânt hi, ac * yr ym- 
gyssegrant, 

27 A phan ddarffo y dyddiau hyn, 
bydd ar yr wythfed dydd, ac o 
hynny allan, i'r offeiriaid offrymmu 
ar yr allor eich poeth-offrymmau 
ach ebyrth "hedd: a mi a fyddaf |*Ne» 
foddlawn i chwi, medd yr Arglwydd 
Dpuw. 


PENNOD XLIV. 
1 Porth y dwyrain a berthyn yn unig ŵ'r ty- 
wysog. 4 Ceryddu yr offeiriaid am halogi y 





LU Lef. 2, 13, 


$ Heb, 
y llanwant 
eudwylaw. 


cyssegr. 9 Na chaiff delw-addolwyr swydd 
yr offeiriaid; 15 ond meibion Sadoc a'i caiff. 
17 Ordeiniadaw â'r of eiriaid. 
AU efe a wnaeth i mi ddychwel- 
yd ar hyd ffordd porth y cys- 
seor nesaf allan, yr hwn sydd yn 
edrych tu a'r dwyrain, ac yr oedd 
yn gauad. 
2 Yna y dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, Y porth hwn fydd gauad; 


mid agorir ef, ac nid â neb i 


mewn trwyddo ef: o herwydd AR- 
GLWYDD DDUW Jsrael a aeth i|. 
mewn trwyddo ef; am hynny y 
bydd yn gauad. 

3 i'r tywysog y mae; y tywysog, 
efe a eistedd ynddo i fwytta bara 
o flaen yr ARGLWYDD: ar hyd 
ffordd cyntedd y porth Awnmw y 
daw efe i mewn, a hyd ffordd yr 
un yr â efe allan. 

4A Ac efe a'm dug i ffordd porth 
y gogledd o flaen y íŷ: a mi a 
edrychais, ac wele, *llanwasai go- 
goniant yr ARGLWYDD dŷ yr AR- 
GLWYDD: a mi a syrthiais ar fy 
wyneb. 

5 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, * Gosod dy galon, Pfab dyn, 
a gwel â'th lygaid, clyw hefyd â'th ; 
glustiau, yr hyn oll yr ydwyf yn ei» ** 
ddywedyd wrthyt, am holl ddeddf- 





au tŷ yr ARGLWYDD, ac am ei holl 


Ocryddu yr offeiriaid. 


Cyn 
CRIST 
Si4. 


3ac ystyria. 


c pen. 45. 9, 


d pen. 49. S. 


5 Neu, fy 
ordinhdd : 


eily 
ad. 14, 16. 


8 pen, 40. 
6, 
a 40. 19, 


———————u—€ u —_— O Ŷ "— —— a ng cn cy y I CY I HI ED CC I I EI I I I I IIu a yf hh dh y CC du I 2.7” dn dyd cy Cr do, I EL hd I A I cy I YI wr DR FHS TH LC 0AA GN I Au EIR, I FIR, 
coco 
(_ 
ad 
o 
j>] 


gyfreithiau ; *a gosod dy feddwl ar 
ddyfodfa y tŷ, ac ar bob mynedfa 
allan o'r cyssegr. 

6 A dywed wrth y gwrthryfelgar, 
sef tŷ Israel, Fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dpuw; “Digon i chwi 
hyn, tŷ Israel, o'ch holl ffieidd-dra; 

7 “Gan ddwyn o honoch *ddi- 
eithriaid * dienwaededig o galon, a 
dïenwaededig o gnawd, i fod yn 
nghyssegr i'w halogi ef, sef fy nhŷ 
i, pan offrymmasoch fy mara, y 


[brasder ar cwaed; a hwy a dor- 


rasant fy nghyfammod, o herwydd 
eich holl ffieidd-dra chwi. 

8 Ac ni chadwasoch gadwraeth fy 

mhethau cyssegredig ; eithr gosod- 
asoch i chwi eich hunain geidwaid 
ar *fy nghadwraeth yn fy nghys- 
segr, 
9 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw; Ni ddaw i'm cyssegr un 
mab dïeithr dïenwaededig o galon, 
a dïenwaededig o gnawd, o'r holl 
feibion dïeithr y rhai sydd ym 
mysg meibion Israel, 

10 A'r fLefiaid y rhai a giliasant 


“'|ym mhell oddi wrthyf, pan gyfeil- 


iornodd Israel, y rhai a grwydras- 
ant oddi wrthyf ar ol eu delwau, 
hwy a ddygant eu hanwiredd.” 

ll Etto hwy a fyddant yn fy 
nghyssegr, yn weinidogion mewn 
swydd ym mhyrth y tŷ, ac yn 
gweinì I'r tŷ: hwy a laddant yr 
offrwm poeth, ac aberth y bobl, a 
hwy a safant ou blaen hwy i'w 
gwasanaethu hwynt. 


12 O herwydd gwasanaethu o. 


honynt hwy o flaen eu heilunod, a 


'|bod o honynt i dŷ Israel yn dram- 


gwydd i anwiredd, am hynny y 
dyrchefais fy llaw yn eu herbyn 
hwynt, medd yr Arglwydd Dpuw, 
a hwy a ddygant eu hanwiredd. 

]3 Ac ni ddeuant yn agos attaf 
fi 1 offeiriadu i mi, nac i nesâu at 
yr un om pethau sanctaidd yn y 
cyssegr sancteiddiolaf: eithr dyg- 
ant eu cywilydd, a'u ffieidd-dra a 
wnaethant. 

14 Eithr gwnaf hwynt yn geid- 
waid cadwraeth y tŷ, yn ei holl 
wasanaeth, ac yn yr hyn oll a 


'wneir ynddo. 


15 Y Yna yr offeiriaid y Lefiaid, 
£meibion Sadoce, y rhai a gadwas- 
ant gadwraeth fy nghyssegr, pan 
gyfeiliornodd meibion Israel oddi 
wrthyf, hwynt-hwy a nesânt attaf 
fi i'm gwasanaethu, ac a safant o'm 


oli 


EZECIExL, XLIV. 


blaen ìi offrymmu i mi y brasder 
a'r gwaed, medd yr Arglwydd IOR: 

16 Hwy a ânt i mewn i'm cys- 
segr, a hwy a nesânt at * fy mwrdd 
i'm gwasanaethu, ac a gadwant fy 
nghadwraeth. 

l7 1 A phan ddelont i byrth y 
cyntedd nesaf i mewn, 'gwisgant 
wisgoedd llïan ; ac na ddeued gwlan 
am danynt, tra _y gwasanaethant 
ym mhyrth y cyntedd nesaf i mewn, 
ac o fewn, 

18 Capiau llïan fydd am eu pen- 
nau hwynt, a llodrau llïan fydd am 
eu llwynau hwynt: nac ymwregys- 
ant *â dim a baro chwŷs. 

19 A phan elont i'r cyntedd nesaf 
allan, sef at y bobl i'r cyntedd 
eddi allan, “ dïosgant eu gwisgoedd 
y rhai y gwasanaethasant ynddynt, 
a gosodant hwynt o fewn celloedd 
y cyssegr, a gwisgant ddillad eraill; 
ac 'na chyssegrant, y bobl â'u gwisg- 
oedd. 

20 m Eu pennau hefyd ni eilliant, 
ac ni ollyngant eu gwallt yn llaes: 
gan dalgrynnu talgrynnant eu pen- 
nau, 

21 Hefyd, "nac yfed un offeiriad 
win, pan ddclont i'r cyntedd nesaf 
i mewn, 

22 Na chymmerant chwaith yn 
wragedd iddynt wraig weddw, neu 
Tysgaredig ; eithr morwynion o hâd 
tŷ Israel, neu y weddw a fyddo 
gweddw offeiriad, a gymmerant. 

23 A Pdysgant i'm pobl ragor 
rhwng y sanctaidd ar halogedig, 
a gwnant iddynt wybod gwahan 
rhwng aflan a glân. 

24 Ac «mewn ymrafael hwy a saf- 
ant mewn barn, ac a farnant yn ol 
fy marnedigaethau i: cadwant hef- 
yd fy nghyfreithiau a'm deddfau 
yn fy holl uchel-wyliau; a sanct- 
eiddiant fy Sabbathau. 

25 'Ni ddeuant chwaith at ddyn 
marw i ymhalogi: eithr wrth dad, 
ac wrth fam, ac wrth fab, ac wrth 
ferch, wrth frawd, ac wrth chwaer 
yr hon ni bu eiddo gwr, y gallant 
ymhalogi, 

26 Ac *wedi ei buredigaeth y cyf- 
rifir iddo saith niwrnod. 

27 A'r dydd yr elo i'r cyssegr, o 
fewn y cyntedd nesaf i mewn, i 
weini yn y cyssegr, offrymmed ei 
bech-aberth, medd yr Arglwydd 
Dpuw. 

28 A bydd yn etifeddiaeth iddynt 
hwy; *myfi yw eu hetifeddiaeth 


Ordeiniadau yr offeiriaid. 





! Kixed, 98, 
30, 40, 43, 
& JU. us. 


6 Neu, 
newn 
lleoedd 
chwyŷslyd. 
Heb. 


1 pon. 46. 20, 
Edrych 
Exod. 29. 


a0. 29, 
m Lef. 21, 5. 


n Lef. 10. 9, 


o Lef. 21. 7, 
13, 


7 Heb. yr 
rwyd allan. 

P Lef. 10. 
Ou 


en, 22, 96, 
Io], 2, 7. 


ag Deut. 17. 
S 


9 Chron. 
19. IU. 


r Lef, 21. 1, 
11. 











als.l,2. 
Jos. I5. ll, 








Rhannu y wlad. 


Cyn 
CRIST 
| 74. 


8 Neu, 
diofryd- 
beth. 


9 Neu, 

A'r cyntof, 
neu, A'r 
pennaf. 

u Exod. 13. 
DN. 22,29, 
a0. 
Num.3.12. 
a lS, 12. 

x Num. 15. 
20 


O. 
Neh. 10, 
Yf 
7 Exod, 22. 


Lof. 22. 8. 


2 IIeb. ph«m 
baroch i'r 
tir syrthio 
yn etifedd- 


suncteidd- 
rwydd, 
neu, gy$- 
8egY. 


b pen. 42. 


4Aen, 
llennyrch 
gweigion. 


c Edrych 
pen, 40. 17. 


hwy. Ac na roddwch berchennog- 
aeth iddynt hwy yn Israel; myfi 
yw eu perchennogaeth hwy. 

29 Y bwyd-ofífwm, a'r pech- 
aberth, a'r aberth dros gamwedd, 
a fwyttânt hwy; a. phob *peth cys- 
segredig yn Israel fydd eiddynt 
h 


wy. 

30 9 A “ blaenion pob blaen-ffrwyth 
o bob pcth, a phob offrwm pob 
dim oll o'ch holl offrymmau, fydd 
eiddo yr offeiriaid : * blaen-lfrwyth 
eich toes hefyd a roddwch i'r offeir- 
iad, i osod bendith ar dy dŷ. 

31 XNa fwyttâed yr offeiriaid ddim 
a fu farw ei hun, neu ysglyfaeth o 
aderyn neu o anifail. 

PENNOD XLV. 

1 Rhandir y cyssegr, 6 a'r eiddo y ddinas, 7 a'r 
tywysog. 9 Ordeiniadau i'r lywysog. 
A “PHAN rannoch y tir wrth 

goelbren yn etifeddiaeth, *yr 
offrymmwch i'r ARGLWYDD “offrwm 


'|cyssegredig o'r tir; yr hŷd fydd 


pîm mil ar hugain 0 gorsennau o 
hŷd, a dengmil o led. Oyssegredig 
Jfydd hynny yn ei holl derfyn o 
amgylch. 

2 O hyn jy bydd i'r cyssegr ? bîm 
cant ar hŷd, a phìm cant ar led, 
yn bedeirongl oddi amgylch ; a deg 
cufydd a deugain, yn *faes pen- 
trefol iddo o amgylch. 

3 Ac o'r mesur hwn y mesuri bŵîm 
mil ar hugain o hŷd, a dengmil o 
led; ac yn hwnnw y bydd y cys- 
segr, 4/'r lle sancteiddiolaf. 

4 Y rhan gyssegredig o'r tir fydd 
i'r offeiriaid, y rhai a wasanaethant 
y cyssegr, y rhai a nesânt i wasan- 
aethu yr ARGLWYDD; ac efe a fydd 
iddynt yn lle tai, ac yn gyssegrfa 
i'r cyssegr, 

5 A'r pìm mil ar hugain o hŷd, 
a'r dengmil o led, fydd hefyd i'r 
Lefiaid y rhaì a wasanaethant y tŷ, 
yn etifeddiaeth “ugain o yst:afell- 
O 


edd. 

6 $ Rhoddwch hefyd bìîm mil o 
led, a phîm mil ar hugain o hŷd, 
yn berchennogaeth i'r ddinas, ar 
gyfer offrwm y rhan gyssegredig: 
i holl dŷ Israel y bydd ^yn. 

7* A rhan fydd ïr tywysog o'r 
tu yma ac o'r tu accw i offrwm y 
rhan gyssegredig, ac i berchennog- 
aeth y ddinas, ar gyfer y rhan gys- 
segredig, ac ar gyfer etifeddiaeth y 
ddinas, o du y gorllewin tu a'r gor- 
llewin, ac o du y dwyrain tu a'r 





815 


EZECIEL, XLV. 


ulwyrain: ar hŷd fydd ar gyfer 


2900 un o'r rhannau, o derfyn y gor- 
llewin hyd derfyn y dwyrain. 

8 Yn y tir y bydd ei etifeddiaeth 
ef yn Israel, ac “ni orthrymma fy 
nhywysogion fy mhobl i mwy; av 
rham arall o'r tir a roddant 1 dŷ 
Israel yn ôl eu llwythau. 

9 4 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw; *“Digon i chwi hyn, ty- 
wysogion Israel; bwriwch ymaith 
drawsder a difrod, gwnewch hefyd 
farn a chyfiawnder, tynnwch ym- 
aith eich ? (rethau oddi ar fy mhobl, 
medd yr Arglwydd Dpuyw. 

10 fBydded gennych gloriannau 
uniawn, ac ephah uniawn, a bâth 
uniawn. 

11 Bydded yr ephah a'r bâth un 
fesur ; gan gynnwys o'r bŵ&th ddeg- 
fed ran homer, ar ephah ddegfed 
ran homer: wrth yr homer y bydd 
eu mesur hwynt. 

12 £Y sicl /ydd ugain gerah: 
ugain sicl, a phŵm sicl ar hugain, 
a phymtheg sicl, fydd maneh i 
chwi. 

13 Dyma yr offrwm a offrym- 
mwch : chweched ran ephah o ho- 
mer o wenith; felly y rhoddwch 
chweched ran ephah o homer o 
haidd. 

14 Am ddeddf yr olew, bâth o 
olew, degfed ran bâth a roddwch 
o'r corus; yr hyn yw homer o ddeg 
bâth: o herwydd deg bâth yw ho- 
mer. 

15 Un $milyn hefyd o'r praidd 4 
ofrymmwch o bob deucant, allan o 
ddolydd Israel, yn fwyd-ofîrwm, ac 
yn boeth-offrwm, ac yn aberthau 
hedd, i wneuthur cymmod dros- 
tynt, medd yr Arglwydd Dpuw. 

16 Holl bobl y tir fyddant dan yr 
offrwm hwn * i'r tywysog yn Israel. 

17 Ac ar y tywysog y bydd poeth- 
offrwm, a bwyd-offrwm, a dïod- 
offrwm, ar yr uchel-wyliau, ar 
newydd-loerau, a'r Sabbathau, trwy 
holl osodedig wyliau tŷ Israel: efe 
a ddarpara bech-aberth, a bwyd- 
offrwm, a phoeth-offrwm, ac aberth- 
au "hedd, i wneuthur cymmod dros 
dŷ Israel. 

18 Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw; O fewn y mis cyntaf, ar y 
dydd cyntaf o'r mis, y cymmeri 
fustach ieuangc perffeith-gwbl, ac 
h y puri y cyssegr. 

19 Yna y cymmer yr offeiriad o 
waed y pech-aberth, ac a'ê rhydd 


ar orsingau y tŷ, ac ar bedair congl 


Ordeiniadau ŷr tywysog. 


Cyn 
CRIST 
04. 





d pen. 40, 
13. 


e pen. 41. ŷ, 


5 Nou, cym- 
hellion. 


& Exod. 20. 
Mc 


Lef. 2T. 25, 
Num, 9.47, 


6 Neu, oen, 
neu, fyn. 


7 Neu 
dïolch. 


8 Neu, 
gyd a'r. 


9 Neu 
diolch. 


h Lef. 16. 
16. 





Lan, vr tywysog 


| ystôl yr allor, ac ar orsingau porth 
y cyntedd nesaf i mewn. 

20 Felly y gwnei hefyd ar y seith- 
'fed dydd or mis, dros y neb a 
| becho yn amryfus, a thros yr ehud: 
| felly y purwch y tŷ. 

IEzoi12. | 9] ' Yn y ms cyntaf, ar y pedwer- 

ref.3.5, ydd dydd ar ddeg o'r mis, y bydd 

Num,9.9. 1 chwì y pasc; gwyl /ydd & chwi 

Dewtiod | saith niwrnod : bara croyw a fwyt- 
| £êwch. 

22 A'r tywysog a ddarpara ar y 
dydd hwnnw drosto ei hun, a thros 
holl bobl y wlad, fustach 47 bech- 
aberth. 

23 A saith niwrnod yr wyl y dar- 
para efe yn offrwm poeth i'r AR- 
GLWYDD, saith o fustych, a saith o 
hyrddod perffeith-gwbl, bob dydd 

| o'r saith niwrnod ; a bwch geifr yn 
bech-aberth bob dydd. - 

24 Bwyd-offrwm hefyd a ddarpara 
efe, sef ephah gyd â phob bustach, 

|ac ephah gyd â phob hwrdd, a hìn 

o olew gyd â'r ephah. 
ntf.25. | 25 EYn y seithfed ms, ar y pym- 
Num.29. |thegfed dydd o'r mis, y gwna y 
Deut,1e, | cyffelyb ar yr wyl dros saith niwr- 
nod; sef fel y pech-aberth, fel y 
poeth-offrwm, ac fel y bwyd-offrwm, 
ac fel yr olew. 


PENNOD XLVI. 


1 Ordeiniadau â'r tywysog pan addolo; 9ac 
i'r bobl. 16 Trefn am etifeddiaeth y tywysog. 
19 Y cyntedd $ ferwî ac $ bobi. 


EL hyn y dywed yr Arglwydd 

Dpuw ; Porth y cyntedd nesaf 
i mewn, yr hwn sydd yn edrych tu 
a'r dwyrain, fydd yn gauad y chwe 
diwrnod gwaith; ond ar y dydd 
Sabbath yr agorir ef, ac efe a agorir 
ar ddydd y newydd-loer. 

2 A'r tywysog a ddaw ar hyd 
ffordd cyntedd y porth oddi allan, 
ac a salf wrth orsing y porth; a'r 
offeiriaid a ddarparant ei boeth- 
offrwm ef a'i aberthau hedd, ac efe 
addola wrth riniog y porth; ac 








a â allan: a'r porth ni cheuir hyd 
yr hwyr. 

3 Pobl y tir a addolant hefyd 
wrth ddrws y porth hwnnw, ar y 
Sabbathau ac ar y newydd-loerau, 
o flaen yr ARGLWYDD. 

4 A'r offrwm poeth a_ offrymmo y 
tywysog i'r ARGLWYDD ar y dydd 
Sabbath, 7ydd chwech o ŵyn per- 
ffeith-gwbl, a hwrdd perffeith-gwbl: 

5 A bwyd-offrwm o ephah gyd 
ŵr hwrdd, a rhodd ei law o fwyd- 


€16 





EZECIEL, XLVI. 




























































wrth addolt. 


offrwm gyd â'r ŵyn, a hìn o olew 
gyd â'r ephah. 

6 Ac ar ddydd y newydd-loer, 
bustach ieuangc perffeith-gwbl, a 
chwech o ŵyn, a hwrdd ; perffeith- 
gwbl fyddant. 

7 Ac efe a ddarpara ephah gyd 
âr bustach, ac ephah gyd âr 
hwrdd, yn fwyd-offrwm; a chyd 
â'r ŵyn fel y cyrhaeddo ei law ef, 
a hìn o olew gyd â phob ephah. 

8 A phan ddelo y tywysog i mewn, 
ar hyd ffordd cyntedd y porth y 
daw i mewn, ac ar hyd y ffordd 
honno yr â allan. 

9 TA phan ddelo pobl y tir o 
flaen yr ARGLWYDD ar y gwyliau 
gosodedig, yr hwn a ddelo i mewn 
ar hyd ffordd porth y gogledd i 
addoli, a â allan i ffordd porth y 
dehau; a'r hwn a ddelo ar hyd 
ffordd porth y dehau, a â allan ar 
hyd ffordd porth y gogledd: na 
ddychweled ì ífordd y porth y daeth 
i mewn frwyddo, eithr eled allan 
ar ei gyfer. 

10 A phan ddelont hwy i mewn, 
y daw y tywysog yn eu mysg hwy; 
a phan elont allan, yr â yntau allan. 

11 Ac ar y gwyliau a'r uchel-wyl- 
iau Aefyd y bydd y bwyd-oífrwm 
o ephah gyd â phob bustach, ac 
ephah gyd â phob hwrdd, a rhodd 
ei law gyd âr ŵyn, a hìn o olew 
gyd â'r ephah. 

12 A phan ddarparo y tywysog 
boeth-offrwm gwirfodd, neu aberth- 
au hedd gwirfodd i'r ARGLWYDD, 
yna yr egyr 42 iddo y porth sydd 
yn edrych tu a'r dwyrain, ac efe a 
ddarpara ei boeth-offrwm a'i ab- 
crthau hedd, fel y gwnaeth ar y 
dydd Sabbath ; ac a â allan : ac tu 
a gau y porth ar ol ei fyned ef 
allan. 

13 “Oen “blwydd perffeith-gwbl 
hefyd a ddarperi yn boeth-offrwm 
i'r ARGLWYDD beunydd: o fore i 
fore y darperi ef. 

14 Darperi hefyd yn fwyd-offrwm 
gyd âg ef o fore i fore, chweched 
ran ephah, a thrydedd ran hìn o, 
olew, i gymmysgu y peilliaid, yn 
fwyd-offrwm ì'r ARGLWYDD, rwy 
ddeddf dragywyddol byth. 

15 Fel hyn y darparant yr oen, 
a'r bwyd-offrwm, a'r olew, o fore i 
fore, 4m boeth-offrwm gwastadol. 

16 S Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dpuw ; Os rhydd y tywysog rodd 
i neb o'i feibion Oi etifeddiaeth, 


& Exod, 29, 


Num, 28.3, 
2 Heb. 

mab ei 
fRwyddyn. 








Gweledigaeth y 
gm ,|eiddo ei feibion fydd hynny, eu 
bi 5m. |bperchennogaeth /ydd hynny wrth 


| b pen. 45. 8. 











etifeddiaeth. 

17 Ond pan roddo efe rodd o'i 
etifeddiaeth i un o'i weision, bydded 
hefyd eiddo hwnnw hyd flwyddyn 
y rhyddid; yna y dychwel i'r tywys- 
og : etto ei etifeddiaeth /ydd eddo 
ei feibion, iddynt hwy. 

18 Ac Pna chymmered y tywysog o 
etifeddiaeth y bobl, i'w gorthrymmu 
hwynt allan o'u perchennogaeth ; 
eithr rhodded etifeddiaeth i'w feib- 
ion o'i berchennogaeth ei hun: fel 
na wasgarer fy mhobl bob un allan 
o'i berchennogaeth. 

19 1 Ac efe a'm dug trwy y ddy- 
fodfa oedd ar ystlys y porth, ì ys- 
tafelloedd cyssegredig yr offeiriaid, 
y rhai oedd yn edrych tu ar go- 
gledd: ac wele yno le ar y ddau 
ystlys tu a'r gorllewin. 

20 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Dyma y fan lle y beirw yr offeir- 
iaid yr aberth dros gamwedd a'r 
pech-aberth, a lle y pobant y bwyd- 
offrwm ; fel na ddygont hwynt i'r 


EZECIEL, XLVII. 


hyd ; y porth nesaf allan ar hyd y Cyn 


ífordd sydd yn edrych tu a'r dwyr-| 
ain; ac wele ddyfroedd yn tarddu 
er yr ystlys dehau. 

3 A phan aeth y gwr yr hwn oedd 
ar llinyn yn ei law allan tu ar! 
dwyrain, efe a fesurodd fil o gu- 
fyddau, ac 2m tywysodd i trwy 
y dyfroedd; *a'r dyfroedd hyd y 
fferau. 

4 Ac efe a fesurodd fil eraill, 
ac 2m tywysodd trwy y dyfroedd ; 
ar dyfroedd hyd y gliniau: ac a| 
fesurodd fil erai, ac a'm tywys- 
odd trwodd; a'r dyfroedd hyd y 
lwynau : 

5 Ac efe a fesurodd fil eraill; ac 
afon oedd, yr hon ni allwn fyned 
trwyddi: canys codasai y dyfroedd 


dyfroedd sanctaidd. 


CRIST 
914. 





2 Heb. 
dyfroedd 
y Jerau. | 


yn ddyfroedd *nofiadwy, yn afon |$Heb nofio. 


ni ellid myned trwyddi. 
6 Y Ac efe a ddywedodd wrthyf, 


A welaist ti Ayn, fab dyn? Y 


y'm tywysodd, ac y'm dychwelodd 
hyd lân yr afon. 

7 Ac wedi i mi ddychwelyd, wele 
Par fin yr afon goed lawer iawn o'r 
íu yma ac o'r tu accw. 

8 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Y dyfroedd hyn sydd yn myned 
allan tu a bro y dwyrain, ac a 





b Dat. 22, 2, 


ddisgynant i'r *gwastad, ac a ânt ;*Neu, 


ir môr: ac wedi eu myned i'r môr, 
yr iachêir y dyfroedd. 


9 A bydd i bob peth byw, yr hwn ; 


a ymlusgo, pa le bynnag y delo yr 
5Safonydd, gael byw: ac fe fydd 
pysgod lawer iawn, o herwydd dy- 
fod y dyfroedd hyn yno: canys 
iachêir hwynt, a phob dim lle y 
delo yr afon fydd byw. 





anialwch. 





10 A bydd i'r pysgodwyr sefyll 
arni, o En-gedi hyd En-eglaim; 


$ 


hwy a fyddant yn daenfa rhwyd-! 
au: eu pysgod fydd yn ol eu rhyw, | 
fel pysgod “y môr mawr, yn llawer ,«Nun.?4& 


cepen.44.. | cyntedd nesaf allan, “i sancteiddio 
U y bobl. 

21 Ac efe am dug i'r cyntedd 
nesaf allan, ac 2m tywysodd heib- 
io i bedair congl y cyntedd; ac 

3Heb.. |wele *gyntedd ym mhob congl i'r 
gyntedd 
Mwn | GTAUYd | 
| chmteli | 22 Ym mhedair congl y cyntedd 
Unmsu” yr ydoedd cynteddau * cyssylltied- 
|*Nen, — |ig o ddeugain cufydd o hŷd, a deg 
gwneuthur ay hugain o led: un fesur oedd 
| an. .|y *conglau ill pedair. 
nog. 23 Ac yr ydoedd adail newydd 
o amgylch ogylch iddynt ill pedair, 
a cheginau wedi eu gwneuthur oddi 
tan y muriau oddi amgylch. 

24 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Dyma dŷ y cogau, lle y beirw 
gweinidogion y tŷ aberth y bobl. 

PENNOD XLVII 
1 Gweledigaeth y dyfroedd sanctaidd: 6 a'u 

rhâmwedd. 19 Terfynaw y wlad; 22 a'i 

rhannu wyrth goelbren. 

C efe a'm dug i drachefn i ddrws 
a Joel 3. 13, y tŷ ; ac wele * ddwfr yn dyfod 


Zech.13, 1, 
al4,8S. 


Dat, 22, 


imi amgylchu y ffordd oddi allan 
oi — Y: . 


allan oddi tan riniog y tŷ tu ar 


L dwyrain: o herwydd wyneb y tŷ 
oedd tu ar dwyrain; a'r dyfroedd 


oedd yn disgyn oddi tanodd o ys- 
tlys dehau y tŷ, o du y dehau i'r 


or. 
2 Ac efe a'm dug i ar lyd ffordd y 
porth tu ar gogledd, ac a wnaeth 


817 





ydd ni iachêir; i halen y rhoddir. 
hwynt. | 

12 Ac wrth yr afon y cyfyd, ar 
ei min or ddeutu, bob pren ym- 


| 


iawn. 
ll Ei lleoedd lleidiog a'ì chors-| 


6 Neu, 
arh 


tacheir. 


borth; “ei ddalen ni syrth, ai,4Job516 
ffrwyth ni dderfydd: yn ei fisoedd) J«.it.s. 
y dwg ffrwyth “newydd; o her- "Ne. 
wydd ei ddyfroedd, hwy a ddaeth- 4" 
ant allan o'r cyssegr: am hynny y, 

bydd ei ffrwyth yn ymborth, a'i 

* ddalen * yn feddysiniaeth. s Dat. SAU 


13 Fel hyn y dywed yr Ar- 


glwydd DDUW ; Dyma y terfyn wrth | 





î ysiglod, 
neu, ddol- 
wr iau. 








Terfynau y wlad. EZECIEL, XLVIII. Rhandir y Wwythau, 








dwyrain hyd du y gorllewin, rhan| _ Cyn 


Cyn yr hwn y rhennwch y tir yn eti- | c 
CRIST Tfeddiaeth i ddeuddeg llwyth Israel: | i Aser. cnì$T 








3 Ac ar derfyn Aser, o du y 
dwyrain hyd du y gorllewin, i 
Naphtali vam. 

4 Ac ar derfyn Naphtali, o du 
y dwyrain hyd du y gorllewin, ì 
Manasseh 7am. 


f Joseph « gaiff &dwy o rannau. 
'rêhron&| 14 Hefyd. ai ai hetifeddwch 
pen.48.4, ef, bob un cystal a'i gilydd; am 
' yr hwn y 59 tyngais ar ei roddi i'ch 
tadau: ar tir hwn a syrth i chwi 
yn etifeddiaeth. 


E Gen. 15.7. 
a l7. 8. 








15 A dyma derfyn y tir o du y go- 
gledd, o'r môr mawr tu a Hethlon, 
ffordd yr eir i Zedad : 

16 Hamath, Berothah, Sibraim, yr 
hwn sydd rhwng terfyn Damascus a 
therfyn Hamath; *Hasar-hattichon, 
yr hwn sydd ar derfyn Hauran. 

17 A'r terfyn o'r môr fydd " Hasar- 
enan, terfyn Damascus, a'r gogledd 
tu ar gogledd, a therfyn Hamath. 
A dyma du y gogledd. 

18 Ac ystlys y dwyrain a fesur- 
wch o Hauran, ac *o Damascus, ac 
.'o Gilead, ac o dir Israel wrth yr 
Iorddonen, o'r terfyn hyd fôr y 
dwyrain. A dyma du y dwyrain. 

19 A'r ystlys ddehau tu a'r dehau, 
o Tamar hyd ddyfroedd * cynnen 
. |Cades, *yr afon hyd y môr mawr. 
A dyma yr ystlys ddehau tu a 
$ Theman. 

20 A thu y gorllewin /ydd y môr 
mawr, o'r terfyn hyd oni ddeuer 
ar gyfer Hamath. Dyma du y gor- 
llewin. 

21 Felly y rhennwch y tir hwn 
i chwi, yn ol llwythau Israel. 

22 « Bydd hefyd i chwi ei rannu 
ef wrth goelbren yn etifeddiaeth i 
chwi, ac i'r dïeithriaid a ymdeith- 
iant yn eich mysg, y rhai a gen- 
hedla blant yn eich plith: a bydd- 
ant i chwi fel un wedi ei eni yn y 
wlad ym mysg meibion Israel; gyd 
Iâ chwi y cânt etifeddiaeth ym mysg 
llwythau Israel. 

23 A bydd, ym mha lwyth byn- 
nag yr ymdeithio y dïeithr, yno y 
rhoddwch eì etifeddiaeth ef, medd 
yr Arglwydd DpuUw. 


PENNOD XLVIII. 

1,293 Rhandiroedd y deuddeg Uwyth. 8 Rhan- 
dir y cyssegr; lô a'r ddinas, a'i phentref- 
ydd: 21 a'r tywysog. 90 Mesurau pyrth 
y ddinas. 

NAU enwau y llwythau. *O 

gwrr y gogledd ar duedd fïordd 

Hethlon, ffordd yr eir i Hamath, 

Hasar-enan, terfyn Damascus tu a'r 

gogledd, ì duedd Hamath, (canys 

y rhai hyn oedd ei derfynau dwyr- 

ain a gorllewin,) 27a» i Dan. 

2 Ac ar derfyn Dan, o du y 


&ls 


5 Ac ar derfyn Manasseh, o du 
y dwyrain hyd du y gorllewin, i 
Ephraim 742. 

6 Ac ar derfyn Ephraim, o du 
y dwyrain hyd du y gorllewin, i 
Reuben ran. 

7 Ac ar derfyn Reuben, o du y 
dwyrain hyd du y gorllewin, i Ju- 
dah ran. 

8 T Ac ar derfyn Judah, o du 
y dwyrain hyd du y gorllewin, y 
bydd P yr offrwm a offrymmoch yn 
bîm mil ar hugain o gorsennau 
o led, ac o hŷd fel un o'r rhannau, 
o du y dwyrain hyd du y gorllew- 
in ; a'r cyssegr fydd yn ei ganol. 

9 Yr offrwm a offrymmoch i'r 
ARGLWYDD fydd bìm mil ar hug- 
ain o hŷd, a dengmil o led. 

10 Ac eiddo y rhai hyn fydd yr 
offrwm cyssegredig, sef eiddo yr 
offeiriaid, fydd pŵm mil ar hugain 
tu a'r gogledd o hŷd, a dengmil tu 
a'r gorllewin o led; felly dengmil 
tu ar dwyrain o led, a phîm mil 
ar hugain tu a'r dehau o hŷd: a 
chyssegr yr ARGLWYDD fydd yn 
ei ganol. 

ll e*Î'r offeiriaid cyssegredig o 
feibion Sadoc y bydd, y rhai a 
gadwasant * fy nghadwraeth, y rhaì 
ni chyfeiliornasant pan gyfeiliorn- 


odd plant Israel, megis y cyfeiliorn- | o/s 


odd y Lefiaid. 

12 A bydd eiddynt yr hyn a off- 
rymmir o offrwm y tir, yn sanct- 
eidd-beth cyssegredig wrth derfyn 
y Lefiaid. 

13 A'r Lefiaid a gânt, ar gyfer 
terfyn yr offeiriaid, bïm mil ar 
bugain o hŷd, a dengmil o led: 
pob hŷd fydd bŵm mil ar hug- 
ain, ar lled yn ddengmil, 

l4 Hefyd ni werthant ddm o 
hono, ac ni chyfnewidiant, ac ni 
throsglwyddant flaen-ffrwyth y tir; 
o herwydd cyssegredig yw ir AR- 
GLWYDD. 

15 T A'r pìm mil gweddill o'r 
lled, ar gyfer y pìm mil ar hug- 
ain, fydd digyssegredig, yn drigfa 
ac yn faes pentrefol i'r ddinas ; a'r 
ddinas fydd yn ei ganol. 





| y ddinas, «ŵr tywysog. 


04. 





16 A dyma ei fesurau ef; Ystlys 
y gogledd /ydd bîm cant a phed- 
air mil, ac ystlys y dehau yn bîm 
cant a phedair mil, felly o du y 
dwyrain yn bŵm cant a phedair 
mil, a thu ar gorllewin yn bîm 
cant a phedair mil. 

l7 A maes pentrefol y ddinas 
fydd hefyd tu a'r gogledd yn 


'ddeucant a deg a deugain, ac yn 


ddeucant a deg a deugain tu a'r 
dehau, ac yn ddeucant a deg a 
deugain fu ar dwyrain, ac yn 
ddeucant a deg a deugain tu ar 
gorllewin. 

18 A'r gweddill o'r hŷd, ar gyfer 
offrwm y rhan gyssegredig, fydd 
yn ddengmil tu a'r dwyrain, ac yn 
ddengmil tu a'r gorllewin: ac ar 
gyfer offrwm y rhan gyssegredig y 
bydd; a'i gnwd fydd yn ymborth i 
weinidogion y ddinas. 

l9 A gweinidogion y ddinas a'i 
gwasanaethant o holl lwythau Is- 
rael. 

20 Yr holl offrwm fydd bŵm mil 
ar hugain, wrth bŵìm mil ar hu- 
gain: yn bedeirongl yr offrym- 
mwch yr offrwm cyssegredig, gyd 
â pherchennogaeth y ddinas. 

91 1 A'r hyn a adewir fydd i'r 
tywysog, o ddeutu yr offrwm cys- 
segredig, ac o berchennogaeth y 
ddinas, ar gyfer y pîm mil ar 
hugain o'r offrwm tu a therfyn y 
dwyrain, a thu a'r gorllewin, ar 
gyfer y pìm mil ar hugain fu a 
therfyn y gorllewin, gyferbyn â 
rhannau y íywysog: a'r offrwm 
cyssegredig fydd; a chyssegrfa y 
tŷ /ydd y'nghanol hynny. 


' 29 Felly o berchennogaeth y Lef- 


iaid, ac o berchennogaeth y ddinas, 
ynghanol yr hyn sydd i'r tywysog 
rhwng terfyn Judah a therfyn Ben- 
Jamin, eiddo y tywysog fydd. 

93 Ac am y rhan arall o'r llwyth- 
au, o du y dwyrain hyd du y 


&9 


EZECIEL, XLVIII. 


Mesurau pyrth y ddinas. 


y dwyrain hyd du y gorllewin, g | una. 


bydd * rhan i Simeon. 
25 Ac ar derfyn Simeon, o du y 


| 6 Heb, 


41 rhan. 


dwyrain hyd du y gorllewin, rAamn | 


i Issachar. 

26 Ac ar derfyn Issachar, o du y 
dwyrain hyd du y gorllewin, 7am 
i Zabulon. 

27 Ac ar derfyn Zabulon, o du y 
dwyrain hyd du y gorllewin, van 
i Gad. 

28 Ac ar derfyn Gad, ar y tu 
dehau tu a'r dehau, y terfyn fydd 
o Tamar Ayd ddyfroedd " cynnen 
Cades, a hyd yr afon tu a'r môr 
mawr, 

29 Dyma y tir a rennwch wrth 
goelbren yn etifeddiaeth i lwythau 
Israel, a dyma eu rhannau hwynt, 
medd yr Arglwydd Dpuw. 

30 T Dyma hefyd fynediad allan 
y ddinas, o du y gogledd pîm 
cant a phedair mil o fesurau. 

31 A *phyrth y ddinas fydd ar 
enwau llwythau Israel: tri phorth 
tu a'r gogledd; porth Reuben yn 
un, porth Judah yn un, porth Lefi 
yn un. 

32 Ac ar du y dwyrain pîm cant 
a phedair mil: a thri phorth; sef 
porth Joseph yn un, porth Benja- 
min yn un, porth Dan yn un. 

33 A íhu a'r dehau pìm cant 
a phedair mil o fesurau: a thri 
phorth; porth Simeon yn un, a 
phorth Issachar yn un, a phorth 
Zebulon yn un. 

34 Tu a'r gorllewin y bydd pîm 
cant a phedair mil, a'u tri phorth ; 
porth Gad yn un, porth Aser yn 
un, « phorth Naphtali yn un. 

35 Deunaw mil o fesurau oedd 
hi o amgylch: fac enw y ddinas 
o'r dydd hwnnw alan fydd, * Yr 
ARGLWYDD sydd yno, 


d pen. 47. 
19, 


T7 Neu 
M eribah. 


e Dat, 21. 
12, &c, 


f Jcr. 20. 16 

8 Jehofa) 
SammaÌ: 
E 


15. 
Darn. 6.24, 


| LLYFR DANIEL. 








Cyn PENNOD I. 
CRIST |1 (Caethiwed Jehoiacim. 9 Aspenaz yn cym- 
a meryd, Daniel, Hananïah, Misael, ac Aza- 
| — rïah, i'w dysgw y'ngwybodaeth y Caldeaid : 
| S$ a hwythau yn gwrthod rhan o fwyd y 
| brenhin; ac wrth fwytla ffa, ac yfed. dwfr, 
| yn myned yn dda arnyni. 17 Eu godidog 
| ddoethineb hwy. 
ì | N y drydedd flwyddyn o deyrn- 
| asiad Jehoiacim brenhin Ju- 
»2lren. | dah, ^y daeth Nebuchodonosor 
2 Chron. | brenhin Babilon i Jerusalem, ac 
5^ _ |a warchaeodd arni. 
cylch | 2 A'r ARGLWYDD â roddes i'w 


ilaw ef Jehoiacim brenhin Judah, 
ia rhan o lestri 8ŷ DDUW; yntau 
| a'u dug hwynt i wlad Sinar, i dŷ ei 
| dduw ef; ac i drysordy ei dduw y 
dug efe y llestri. 

| 









Aspenaz ei ben-ystafellydd, am 





en ddwyn *o feibion Israel, ac or 
2ben.?9. had brenhinol, ac o'r tywysogion, 


4 Fechgyn y rhai nì bydda yn- 
ddynt ddim gwrthuni, eithr yn dda 


ineb, ac yn gwybod gwybodaeth, ac 
yn deall cyfarwyddyd, a'r rhai y 
byddai grym ynddynt i sefyll yn 
llys y brenhin, Pi'w dysgu ar lyfr 
ac 4n iaith y Caldeaid. 

5 A'r brenhin a ddognodd iddynt 


b Act.7. 22. 





2Heb.ac |ran beunydd o fwyd y brenhin, “ac 
$diod 5. | O'r gwin a yfai efe; felly i'w maethu 
cad. 19. 


hwynt dair blynedd, fel € y safent ar 
| ol hynny ger bron y brenhin. 

6 Ac yr ydoedd yn eu plith hwynt 
o feibion Judah, Daniel, Hananïah, 
Misael, ac Azarïah: 

7 1 A'r pen-ystafellydd a osododd 
arnynt enwau: canys ar Daniel y 
.| gosododd efe “beltesassar; ac ar 
Hananïah, Sadrach; ac ar Misael, 
Mesach ; ac ar Azarïah, Abednego. 

8 î A Daniel a roddes ei íryd, 
fnad ymhalogai efe trwy ran o 
fwyd y brenhin, na thrwy y gwin a 
yfai efe: am hynny efe a ddymun- 
odd ar y pen-ystafellydd, na byddai 
raid iddo ymhalogi. 








1 Hos. 9, 3, 





smArych, | 9 A SDUW a roddes Daniel mewn 
n.oJ.zZl. *_* ^2? 
vs. io.40.| ffafr a thiriondeb gyd â'r pen-ystaf- 


Diar. 16.7. 


ellydd. 

| l0 A'r pen-ystafellydd a ddywed- 
| odd wrth Daniel, Ofni yr ydwyf fì fy 
| arglwydd y brenhin, yr hwn a osod- 
| odd cich bwyd chwi a'ch dïod chwi: 


820 


3 A dywedodd y brenhin wrth 


yr olwg, a deallgar ym mhob doeth- |. 


o herwydd paham y gwelai efe eich 
wynebau yn “gulach na'r bechgyn 
sydd *fel chwithau? felly y parech 
iy mhen yn ddyledus i'r brenhin. 
ll Yna y dywedodd Daniel wrth 
$ Melsar, yr hwn a osodasai y pen- 
ystafellydd ar Daniel, Hananïah, 
Misael, ac Azarïah, 


12 Prawf, attolwg, dy weision ddeg |” 


diwrnod, a rhoddant i ni *ffa "i'w 
bwytta, a dwfr i'w yfed. 

13 Yna edrycher ger dy fron di 
ein gwedd ni, a gwedd y bechgyn 
sydd yn bwytta rhan o fwyd y 
brenhin: ac fel y gwelych, gwna 
â'th weision, 

14 Ac efe a wrandawodd arnynt 
yn y peth hyn, ac a'u profodd 
hwynt ddeg o ddyddiau. 

15 Ac ym mhen y deng niwrnod 
y gwelid eu gwedd hwynt yn dec- 
cach, ac yn dewach o gnawd, na'r 
holl fechgyn oedd yn bwytta rhan 
o fwyd y brenhin. 

16 Felly Melsar a gymmerodd ym- 
aith ran eu bwyd hwynt, a'r gwin 
a yfent; ac a roddes iddynt fïa. 

17 A'r bechgyn hynny ill ped- 
war, DUw a roddes iddynt Pwyb- 
odaeth a deall ym mhob dysg a 
doethineb: a Daniel !*a hyffordd- 
iodd efe ym mhob gweledigaeth a 
breuddwydion. 

18 Ac ym mhen y dyddiau y dy- 
wedasai y brenhin am eu dwyn 
hwynt i mewn, yna y pen-ystafell- 
ydd a'u dug hwynt ger bron Ne- 
buchodonosor. 

19 A'r brenhin a chwedleuodd â 
hwynt; ac ni chafwyd o honynt oll 
un fel Daniel, Hananïah, Misael, ac 
Azarïah: am hynny “y safasant 
hwy ger bron y brenhin. 

20 Ac ym mhob rhyw ? ddoeth- 
ineb a deall a'r a ofynai y brenhin 
iddynt, efe a'u cafodd hwynt yn 
ddeg gwell nar holl ddewiniaid 
' ar astronomyddion oedd o Íewn 

ei holl frenhiniaeth ef. 

21 A bu Daniel hyd y flwyddyn 
gyntaf i'r brenhin ' Cyrus. 


PENNOD IL 


1 Nebuchodonosor yn anghofio eî freuddwyd, a 
thrwy addewidion a bygythion yn ceisio gan 


y Caldeaid ei ddangos iddo: 10 hwylhaw| 
yn cydnabod mas gallent, ac yn cael barn. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
606. 


3 Neu, 
“vaeth. 
Heb. 





dristach. 


chwi? 


fwyttâwn. 


h Act. 7, 22, 


i Num. 12, 6. 
2 Chron., 


8 Neu, oedd 
ddeallus. 


(699, 





















k Gen. 41. 
46. 


9 Heb. 
ddoethineb |, 
deall. 


1 pen. 6. 29, 
alo.l. 


Breuddwyd Nebuchodonosor. 


Cyn 
CRIST 
. 603. 





al Bren. l. 


pen. 3. 9. 
a 6. 6, 21. 


b pen. ô. 29, 
c Ezra 6.11. 


2 Cald, 
prynu. 


d IJst. 4. 
11, 


marwolaeth. 14 Daniel, wedi. cael, pelh. ys- 
paid, yn cael allan y breuddwyd; 19 yn 
bendithio Duw; 24 yn attal y farn, ac yn 
dyfod ger bron y brenhin. ô1 Y breuddwyd, 
86 a'i ddehongliad ; 46 a chyfodiad Damnâel. 


AU yn yr ail flwyddyn o deyrnas- 
iad Nebuchodonosor, y breudd- 
wydiodd Nebuchodonosor freudd- 
wydion, a thrallodwyd ei yspryd 
ef, a'i gwsg a dorrodd oddi wrtho. 

2 A'r brenhin a archodd alw am 
y dewiniaid, ac am yr astronomydd- 
Ion, ac am yr hudolion, ac am y 
Caldeaid, i fynegi i'r brenhin ei 
freuddwydion: a hwy a ddaethant 
ac a safasant ger bron y brenhin. 

3 A'r brenhin a ddywedodd wrth- 
ynt, Breuddwydiais freuddwyd, a 
thrallodwyd fy yspryd am wybod y 
breuddwyd. 

4 Yna y Caldeaid a lefarasant 
wrth y brenhin yn Syriaeg, * O fren- 
hin, bydd fyw yn dragywydd: ad- 
rodd dy freuddwyd i'th weision, a 
mynegwn y dehongliad. 

5 Attebodd y brenhin a dywedodd 
wrth y Caldeaid, Aeth y peth oddi 
wrthyf: oni fynegwch y breudd- 
wyd i mi, a'i ddehongliad, » gwneir 
chwi yn ddrylliau, a'ch “tai a osodir 
yn dommen. 

6 Ond os y breuddwyd a'i dde- 
hongliad a ddangoswch, cewch 
roddion, a gwobrau, ac anrhydedd 
mawr o'm blaen i: am hynny dang- 
oswch y breuddwyd, a'i ddehongliad. 

7 Attebasant eilwaith a dywedas- 
ant, Dyweded y brenhin y breudd- 
wyd i'w weision, ac ni a ddangoswn 
ei ddehongliad ef. 

8 Attebodd y brenhin a dywed- 
odd, Mi a wn yn hysbys mai *oedi 
yr amser yr ydych chwi; canys 
gwelwch fyned y peth oddi wrthyf. 

9 Ond oni wnewch i mi wybod y 
breuddwyd, *un gyfraith fydd i 
chwi: canys gair celwyddog a llygr- 
edig a ddarparasoch ei ddywedyd 
o'm blaen, nes newid yr amser : am 
hynny dywedwch i mi y breudd- 
wyd, a mi a gaf wybod y medrwch 
ddangos i mi ei ddehongliad ef. 

10 4 Y Caldeaid a attebasant o 
flaen y brenhin, ac a ddywedasant, 
Nid oes dyn ar y ddaear a ddichon 
ddangos yr hyn y mae y brenhin 
yn ei ofyn: ac ni cheisiodd un 
brenhin, na phennaeth, na llywydd, 
y fath beth a hwn gan un dewin, 
nac astronomydd, na Chaldead. 

1l Canys dïeithr yw y peth a gais 


DANIEL, II. 


y brenhin, ac nid oes vcb arall a 
fedr eî ddangos o flaen y brenhin, 
ond y duwiau, y rhai nid yw eu 
trigfa gyd â chnawd, 

12 O achos hyn y digiodd y bren- 
hin ac y creulonodd yn ddirfawr, 
ac a orchymynodd ddifetha holl 
ddoethion Babilon. 

13 Yna yr aeth y gyfraith allan 
am ladd y doethion ; ceisiasant hef- 
yd Daniel a'i gyfeillion i'w lladd. 

14 $ Yna *yr attebodd Daniel 
trwy gynghor a doethineb i Arioch, 
£pen-distain y brenhin, yr hwn a 
aethai allan ì ladd doethion Babi- 


on : | 

15 Efe a lefarodd ac a ddywedodd 
wrth Arioch, distain y brenhin, 
Paham jy mae y gyfraith yn myned 
ar y fath frys oddi wrth y brenhin? 
Yna Arioch a fynegodd y peth i 
Daniel. ' 

16 Yna Daniel a aeth i mewn, ac 
a ymbiliodd â'r brenhin am roddi 
iddo amser, ac y dangosai efe y 
dehongliad i'r brenhin, 

17 Yna yr aeth Daniel i'w dŷ, ac 
a fynegodd y peth i'w gyfeillion, 
Hananïah, Misael, ac Azarïah ; 

18 Fel y ceisient drugareddau 
5 san DDUW y nefoedd yn achos y 
dirgelwch hwn; fel na ddifethid 
Daniel a'i gyfeillion gyd â'r rhan 
arall o ddoethion Babilon. 

19 4 Yna y datguddiwyd y dirgel- 
wch i Daniel mewn gweledigaeth 
nos: yna Daniel a fendithiodd 
Dpuw y nefoedd. 

20 Attebodd Daniel a dywedodd, 
“Bendigedig fyddo enw Duw o 
dragywyddoldeb hyd dragywydd- 
oldeb: canys doethineb a nerth 
ydynt eiddo ef: 

21 Ac efe sydd yn newid amserau, 
a thymhorau: fefe sydd yn sym- 
mud brenhinoedd, ac yn gosod 
brenhinoedd: efe sydd yn rhoddi 
doethineb i'r doethion, a gwybod- 
aeth i'r rhai a fedrant ddeall: 

22 Efe sydd yn datguddio y 
pethaw dyfnion a chuddiedig: efe 
a ŵyr beth sydd yn y tywyllwch, a 
chyd âg ef y mae y goleuni yn trigo. 

23 Tydi Dpuw fy nhadau yr yd- 
wyf fi yn dïolch iddo, ac yn ei fol- 
iannu, o herwydd rhoddi o honot 
ddoethineb a nerth i mi, a pheri i 
mi wybod yn awr yr hyn a geis- 
ìasom gennyt: canys gwnaethost 
i ni wybod *yr hyn a ofynodd y 
brenhin. 


Hi ddatguddio í Daniel. 


Cyn 
CRIST 
603. 





3 Cald. 
y trodd. 


4 Neu, 
tywysog y 
riad 
Cald. pen- 
lleiddiad, 
Gen, 37. 
36. 


5 Cald. o 

flaen Duw, 
neu U 

bron 


ger 
Duw. 


'e Ps. 113. 2, 
a ll5. I€. 


f Job 12, 18. 


8 Job 12. 22. 


6 Cald. 
ymadrodd, 
neu, 

Jfatter y 
brenhin. 





Adroddiad y breuddwyd, DANIEL, II. a'i ddehongliad. 
Dn 24 O herwydd hyn yr aeth 


os, |Daniel at Arioch, yr hwn a osod- 





35 Yna yr haiarn, y pridd, y pres, CH 
yr arian, a'r aur, a gyd-faluriasant,| — eos, 





asai y brenhin i ddifetha doethion 
Babilon: efe a aeth, ac a ddywed- 
odd wrtho fel hyn; Na ddifetha 
ddoethion Babilon; dwg fi o flaen 
y brenhin, a mi a ddangosaf ìr 
brenhin y dehongliad. 

25 Yna y dug Arioch Daniel o 
||flaen y brenhin ar frys, ac a ddy- 
wedodd wrtho fel hyn ; " Cefais wr 
o blant caethiwed Judah, yr hwn a 
fynega i'r brenhin y dehongliad. 

26 Attebodd y brenhin, a dywed- 
odd wrth Daniel, yr hwn yr ocdd 
ei enw Beltesassar, A elli di fynegi 
i mi y breuddwyd a welais, a'i dde- 
hongliad? 

27 Aftebodd Daniel o flaen y 
brenhin, a dywedodd, Ni all doeth- 
ion, astronomyddion, dewiniaid, 2a 
brudwyr, ddangos ì'r brenhin y 
divgelwch y mae y brenhin yn ei 
ofyn: 

28 Ond y mae Duw yn y nefoedd 
yn datguddio dirgeledigaethau, ac 
a fynegodd i'r brenhin Nebuchod- 
onosor beth a fydd yn y dyddiau 
diweddaf. Dy freuddwyd a gwel- 
edigaethau dy ben yn dy wely yd- 
oedd hyn yma: 


29 Ti frenhin, dy feddyliau a god- 


asant 4» dy be» ar dy wely, beth 
oedd i ddyfod ar ol hyn: a'r hwn 
sydd yn datguddio dirgeledigaeth- 
au, a fynegodd i ti beth a fydd. 

30 h Minnau hefyd, nid o herwydd 


3.12. | y doethineb sydd ynof fì yn fwy na. 


neb byw, y datguddiwyd i mi y 
dirgelwch hwn: ond o'w hachos 
hwynt y xhai a fynegant y dehongl- 
iad i'r brenhin, ac fel y gwybyddit 
feddyliau dy galon. 

31 4 Ti, frenhin, oeddit yn gweled, 
ac wele ryw ddelw fawr: y ddelw 
fawr hon, yr oedd ei disgleirdeb 
yn rhagorol, oedd yn sefyll gyfer- 
byn â thi; a'r olwg arni ydoedd 
ofnadwy. 

32 íPen y ddelw hon ydoedd o 
aur da, ei dwyfron ai breichiau 
o arian, ei bol a'i *morddwydydd o 
bres, 

33 Ei choesau o haiarn, ei thraed 
oedd beth o honynt o haiarn, a 
pheth o honynt o bridd. 

34 Edrych yr oeddit hyd oni thor- 
rwyd allan garreg, ”nid trwy waith 
dwylaw, a hi a darawodd y ddelw 
ar ei thraed o haiarn a phridd, ac 
| a'u maluriodd hwynt. 


22 


ac oeddynt “fel mân us yn dyfod 
o'r lloriau-dyrnu haf; a'r gwynt a'u 
dug hwynt ymaith, ac ni chaed lle 
iddynt; a'r garreg yr hon a daraw- 


odd y ddelw a aeth yn fynydd 


mawr, ac a lanwodd yr holl ddaear. 
36 | Dyma y breuddwyd: dywed- 
wn hefyd ei ddehongliad o flaen y 
brenhin, 
37 'Ti, frenhin, wyt frenhin bren- 


hinoedd: canys Duw y nefoedd a| 7 


roddodd i ti frenhiniaeth, gallu, a 
nerth, a gogoniant. 

38 A pha le bynnag y preswylia 
plant dynion, efe a roddes dan dy 
law fwystfilod y maes, ac ehediaid 
y nefoedd, ac a'th osododd di yn 
arglwydd arnynt oll: ti yw y pen 
aur hwnnw. 

39 Ac ar dy ol di y cyfyd brenhin- 


iaeth arall îs na thi, a thrydedd 


frenhiniaeth arall o bres, yr hon a 
lywodraetha ar yr holl ddaear. 

40 Bydd hefyd y bedwaredd fren- 
hiniaeth yn gref fel haiarn: canys 
yr haiarn a ddryllia, ac a ddofa 
bob peth: ac fel haiarn, yr hwn a 
ddryllia bob peth, y maluria ac y 
dryllia hi. 

41 A lle y gwelaist y traed a'r 
bysedd, peth o honynt o bridd 
crochenydd, a. pheth o honynt o 
haiarn, brenhiniaeth rannedig fydd; 
a bydd ynddi beth o gryfder hai- 
arn, o herwydd gweled o honot 
haiarn wedi ei gymmysgu â phridd 
cleilyd. 

42 Ac fel yr ydoedd bysedd y 
íraed, peth o haiarn, a pheth o 
bridd; felly y bydd y frenhiniaeth, 
o ran yn gref, ac o ran yn frau. 

43 A lle y gwelaist haiarn wedi 
ei gymmysgu â phridd cleilyd, ym- 
cymmysgant â had dyn; ond ni 
lynant y naill wrth y llall, megis 
nad ymgymmysga haiarn â phridd. 

44 Ac yn nyddiau y brenhinoedd 
hyn, y cyfyd Duw y nefoedd fren- 
hiniaeth, yr hon ni ddistrywir byth: 
a'r “frenhiniaeth ni adewir 1 bobl 
eraill; ond hì a faluria, ac a 
dreulia yr holl frenhiniaethau hyn, 
a hi a saif yn dragywydd 

45 Lle y gwelaist dorri "carreg 
o'r mynydd, yr hon ni thorrwyd â 
llaw, a malurio o honi yr haiarn, y 
pres, y pridd, yr arian, a'r aur; 
hysbysodd y DUw mawr i'r bren- 
hin beth a fydd wedi hyn: felly y 


Delw awr 











breuddwyd sydd wir, a'i ddehongl- 
iad yn ffyddlawn. 

46 I Yna y syrthiodd Nebuchod- 
onosor y brenhin ar ei wyneb, ac 
9a addolodd Daniel; gorchymynodd 
hefyd am offrymmu iddo offrwm 
ac arogl-darth. 

47 Attebodd y brenhin a dywed- 
odd wrth Daniel, Mewn gwirionedd 
U gwn mai eich Duw chwi gyw 
Duw y duwiau, ac Arglwydd y 
brenhinoedd, a datguddiydd dir- 
geledizgaethau, o herwydd medru o 
honot ddatouddio y dirgelwch hwn. 

48 Yna y brenhin a fawrygodd 
Daniel, ac a roddes iddo roddion 
mawrion lawer; ac efe a'i gwnaeth 
ef yn bennaeth ar holl dalaeth 
Babilon, ac P yn ben i'r swyddogion 
ar holl ddoethion Babilon. 

49 Yna Daniel a ymbiliodd âr 
brenhin, ac yntau a osododd ba- 
drach, Mesach, ac Abednego ar 
lywodraeth talaeth Babilon: ond 
Daniel a eisteddodd ym mhorth y 
brenhin, 

PENNOD III. 


1 Nebuchodonosor yn cyssegru delw fawr yn 
Dura. $ Achwyn ar Sadrach, Mesach, ac 
Abednego, am nad addolent y ddelw; 13 
hwylhau, wedi ew bygwth, yn gwneuthur 
cyffes ddaionus. 19 Duw yn eu gwared hwy 
allan o'r fjwrn. dân. 26 Nebuchodonosor, 
wrth weled y rhyfeddod, yn bendithio Duw. 


NEU 'HODON OSOR y bren- 
hin a wnaeth ddelw aur, ei 
huchder oedd yn dri ugain cufydd, 
ei lled yn chwe chufydd; ac efe 
a'i gosododd hi i fynu y'ngwastad- 
edd Dura, o fewn talaeth Babilon. 

2 Yna Nebuchodonosor y brenhin 
a anfonodd i gasglu ynghyd y ty- 
wysogion, duciaid, a phendefigion, 
y rhaglawiaid, y trysorwyr, y cyf- 
reithwyr, y trethwyr, a holl lyw- 
odraethwyr y taleithiau, i ddyfod 
wrth gyssegru y ddelw a gyfodasai 
Nebuchodonosor y brenhin. 

3 Yna y tywysogion, duciaid, a 
phendefigion, rhaglawiaid, y trysor- 
wyr, y cyfreithwyr, y trethwyr, a 
holl lywodraethwyr y taleithiau, a 
ymgasglasant. ynghyd wrth gys- 
segru y ddelw a gyfodasai Nebu- 
chodonosor y brenhin: a hwy a 
safasant o flaen y ddelw a gyfod- 
asai Nebuchodonosor. 

4 A chyhoeddwr a lefodd ^yn 
groch, Wrthych chwi, bobloedd, 
genhedloedd, a_ ieithoedd, *y dy- 
wedir, 

5 Pan glywoch swn y cornet, y 


823 


DANIEL, III. 






Nebuchodonosor. 














chwibanogl, y delyn, y dulsimer, 
*y psaliring, y symphon, a phob 
rhyw gerdd, y syrthiwch, ac yr 
addolwch y ddelw aur a gyfododd 
Nebuchodonosor y brenhin. 

6 A'r hwn ni syrthio ac ni addolo, 
yr awr honno a fwrir i ganol ffwrn 
o dân poeth. 

7 Am hynny yr amser hwnnw pan 
glywodd yr holl bobloedd sain y 
cornet, y chwibanogl, y delyn, y 
dulsimer, y psaltring, a phob rhyw 
gerdd, y bobloedd, y cenhedloedd, 
a'r ieithoedd oll, a syrthiasant, ac 
a addolasant y ddelw aur a gyfod- 
asai Nebuchodonosor y brenhin. 

8 4 O ran hynny yr amser hwnnw 
y daeth gwŷr o Caldea, ac a gy- 
huddasant yr Iuddewon. 

9 Adroddasant a dywedasant wrth 
Nebuchodonosor y brenhin, * Bydd 
fyw, frenhin, yn dragywydd. 

10 Ti, frenhin, a osodaist orchy- 
myn, ar i bwy bynnag a glywai sain 
y cornet, y chwibanogl, y delyn, y 
dulsimer, y psaltring, a'r symphon, 
a phob rhyw gerdd, syrthio ac ym- 
grymmu i'r ddelw aur: 

11 A phwy bynnag ni syrthiai ac 
nid ymgrymmai, y teflid efi ganol 
ffwrn o dân poeth, 

12 Y mae gwŷr o Iuddewon a 
osodaist ti ar oruchwyliaeth talaeth 
Babilon, Sadrach, Mesach, ac A- 
bednego; y gwŷr hyn, O frenhin, 
ni *wnaethant gyfrif o honot ti; 
dy dduwiau nid addolant, ac nid 
ymgrymmant ì'r ddelw aur a gyf- 
odaist. 

13 $ Yna Nebuchodonosor mewn 
llidiowgrwydd a digter a. ddywed- 
odd am gyrchu Sadrach, Mesach, 
ac Abednego. Yna y dygpwyd y 
gwŷr hyn o flaen y brenhin. 

14 Adroddodd Nebuchodonosor a 
dywedodd wrthynt, *Ai gwir Ayn, 
Sadrach, Mesach, ac Abednego? goddef y 
oni addolwch chwi fy nuwiau i, ac | íel Exod. 
oni ymgrymmwch i'r ddelw aur a| 7^ 
gyfodais i? 

15 Yr awr hon wele, os byddwch 
chwi barod pan glywoch sain y 
cornet, y chwibanogl, y delyn, y 
dulsimer, y psaltring, a'r symphon, 
a phob rhyw gerdd, i syrthio ac i 
ymgrymmu i'r ddelw a wneuthum, 
da: ac onid ymgrymmwch, yr awr 
honno y bwrir chwi i ganol ffwrn 
o dân poeth; a pha DDUW jw efe 
a'ch gwared chwi o'm dwylaw i? 

16 Sadrach, Mesach, ac Abednego 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
030. 

4 Neu, 
y canu. 


a pen. 2, &, 
a5. 10. 


5 Cald, 
csodasant 
fei arnat 
(i. 


6 Neu, Aî 
o'r gwaith 


Gwaredigaeth, Sadrach, 


Cyn 
CRIST 


Cylch 
9S0, 


b Matt. 10. 
19, 


ŵ Cald. 
o nerlh. 


& Neu, 
cenentyll. 


8Cald, 
gair. 


2 Neu, 
gwreich- 
cn. 


8 Neu, 
lywodr- 


aethwyr. 


4 Cald, 
ddrws, 


o attebasant ac a ddywedasant wrth 
y brenhin, Nebuchodonosor, Pnid 
ydym ni yn gofalu am atteb i ti 
yn y peth hyn. 

17 Wele, y mae ein Duw ni, yr 
hwn yr ydym ni yn ei addoli, yn 
abl i'n gwared ni allan o'r ffwrn 
danllyd boeth: ac efe a'm gwared 
ni o'th law di, O frenhin. 

18 Ac onid ê, bydded hysbys ì ti, 
frenhin, na addolwn dy dduwiau, 
ac nad ymgrymmwn i'th ddelw aur 
a gyfodaist. 

19 î Yna y llanwyd Nebuchod- 
onosor o lidiowgrwydd, a gwedd 
ei wyneb ef a newidiodd yn er- 
byn Sadrach, Mesach, ac Abednego; 
am hynny y llefarodd ac y dy- 
wedodd am dwymno y ffwrn seith- 
waith mwy nag y byddid arfer o'i 
thwymno hi. 

20 Ac efe a ddywedodd wrth wŷr 
cryfion " nerthol, y rhai oedd yn ei 
lu ef, am rwymo Sadrach, Mesach, 
ac Abednego, i'w bwrw i'r ffwrn o 
dân poeth. 

21 Yna y rhwymwyd y gwŷr hyn- 
ny yn eu *peisiau, eu llodrau, a'u 
cwccyllau, a'u dillad erai, ac a'u 
bwriwyd i ganol y ffwrn o dân 
poeth, 

22 Gan hynny, o achos bod ? gor- 
chymyn y brenhin yn gaeth, a'r 
ffwrn. yn boeth ragorol, “fflam y 
tân a laddodd y gwŷr hynny a 
fwriasant i fynu Sadrach, Mesach, 
ac Abednego. 

23 A'r tri wŷr hyn, Sadrach, Me- 
sach, ac Abednego, a_ syrthiasant 
y'nghanol y ffwrn o dân poeth yn 
rhwym. 

24 Yna y synnodd ar Nebuchod- 
onosor y brenhin, ac y cyfododd 
ar frys, attebodd hefyd a dywed- 
odd wrth ei *gynghoriaid, Onid tri 
wŷr a fwriasom ni i ganol y tân yn 
rhwym? Hwy a attebasant ac a 
ddywedasant wrth y brenhin, Gwir, 
O frenhin. 

25 Attebodd a dywedodd yntau, 
Wele fi yn gweled pedwar gwŷr 
rhyddion yn rhodio ynghanol y 
tân, ac nid oes niwed arnynt; a 
dull y pedwerydd sydd debyg i 
Fab Duw. 

26 4 Yna y nesaodd Nebuchod- 
onosor at *enau y ffwrn o dân 
poeth, ac a lefarodd ac a ddywed- 
odd, O Sadrach, Mesach, ac Abed- 
nego, gwasanaethwyr y DUW gor- 
uchaf, deuwch allan, a deuwch 


824 


DANIEL, IV. 


yma. Yna Sadrach, Mesach, ac 
Abednego a ddaethant allan o 
ganol y tân, 

27 A'r tywysogion, duciaid, a 
phendefigion, a chynghoriaid y 
brenhin, a ymgasglasant ynghyd, 
ac a welsant y gwŷr hyn, y rhai 
ni finiasai y tân ar eu cyrph, ac ni 
ddeifiasai flewyn o'u pen, ni new- 
idiasai eu peisiau chwaith, ac nid 
aethai sawr y tân arnynt, 

28 Attebodd Nebuchodonosor a 
dywedodd, Bendigedig yw Duw 
Sadrach, Mesach, ac Abednego, yr 
hwn a anfonodd ei angel, ac a 
waredodd ei weision a ymddiried- 
asant ynddo, ac a 5dorrasant or- 
chymyn y brenhin, ac a roddasant 
eu cyrph, rhag gwasanaethu nac 
ymgrymmu o honynt ìi un duw, 
ond i'w Duw eu hun. 

29 Am hynny y gosodir gorchy- 
myn gennyf fi, Pob pobl, cenedl, a 
iaith, yr hon a ddywedo êddim ar 
fai yn erbyn Duw Sadrach, Me- 
sach, ac Abednego, “a wneir yn 
ddrylliau, a'u tai a wneir yn dom- 
men : o herwydd nad oes duw arall 
a ddichon wared fel hyn. 

30 Yna y “mawrhaodd y brenhin 
Sadrach, Mesach, ac Abednego, o 
fewn talaeth Babilon. 


PENNOD IV. 

1 Nebuchodonosor yn cyfaddef brenhiniaeth 
Duw; 4 yn adrodd eî freuddwydion, a'r dew- 
iniaid heb fedru mo'u dehongl. $ Daniel yn 
gwrandaw y breuddwyd, 10 ac yn eî dde- 
hongl. 28 Ystorî o'r hyn a ddigwyddodd. 

EBUCHODONOSOR frenhin 

at yr holl bobloedd, cenhedl- 
oedd, a ieithoedd, y rhai a drigant 
yn yr holl ddaear; Aml fyddo 
heddwch 1 chwi. 

2 *Mi a welais yn dda fynegi 
yr arwyddion ar rhyfeddodau a 
wnaeth y goruchaf DDuUw â mi. 

3 Mor fawr yw ei arwyddion ef! 
ac mor gedyrn 4w ei ryfeddodau ! 
2 ei deyrnas ef syd deyrnas dragy- 
wyddol, a'i lywodraeth ef sydd o 
genhedlaeth i genhedlaeth. 

4 $ Myfi Nebuchodonosor oeddwn 
esmwyth arnaf yn fy nhŷ, ac yn 
hoyw yn fy llys. 

5 Gwelais freuddwyd yr Awn am 
hofnodd; meddyliau hefyd yn fy 
ngwely, a gweledigaethau fy mhen 
am dychrynasant. 

6 Am hynny y gosodwyd gorchy- 
myn gennyf fi, ar ddwyn ger fy 
mron holl ddoethion Babilon, fel 


Mesach, ac Abednego. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
580, 





6 Cald. 
newidia8- 
ant air. 


6 — 
amryfus- 
edd. 


c pen. 2. 6. 


7 Cald. 
llwyddodd. 


Cylch 
510. 


2 Cald. 
Gweddus 
oedd o'm 
blaen i. 


a ad. 34, 


pen, 2. 44, 


Breuddwyd Nebuchodonosor. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
510. 


breuddwyd. 

7 Yna y dewiniaid, yr astronom- 
yddion, y Caldeaid, a'r brudwyr, a 
ddaethant: a mi a ddywedais y 
breuddwyd o'u blaen hwynt; ond 
ei ddehongliad nid hysbysasant i 


mi. 

8 í Ond o'r diwedd daeth Daniel 
o'm blaen i, (Pyr hwn yw ei enw 
Beltesassar, yn ol enw fy nuw i, 
yr hwn hefyd 4 mae yspryd y duw- 
iau sanctaidd ynddo,) a'm breudd- 
wyd a draethais o'i flaen ef, gam 
ddywedyd, 

9 Beltesassar, “pennaeth y dewin- 
iaid, o herwydd i mi wybod /od 
yspryd y duwiau sanctaidd ynot ti, 
ac nad oes un dirgelwch yn an- 
hawdd i fi, dywed weledigaethau 
fy mreuddwyd yr hwn a welais, a'i 
ddehongliad. 

10 A dyma weledigaethau fy mhen 
ar fy ngwely; Edrych yr oeddwn, 
ac wele bren y'nghanol y ddaear, 
a'i uchder yn fawr. 

11 *Mawr oedd y pren a chadarn, 
a'i uchder a gyrhaeddai hyd y nef- 
oedd; yr ydoedd hefyd i'w weled 
hyd yn eithaf yr holl ddaear. 

12 Ei ganghennau oedd dêg, a'i 
ffrwyth yn aml, ac ymborth arno ìi 
bob peíA: *dano yr ymgysgodai 
bwystfilod y maes, ac adar y nef- 
oedd a drigent yn ei ganghennau 
ef, a phob cnawd a fwyttâi o hono. 

13 Edrych yr oeddwn ynngweled- 
ìgaethau fy mhen ar fy ngwely, ac 
wele wyliedydd a fsanct yn disgyn 
o'r nefoedd, 

14 Yn llefain * yn groch, ac yn dy- 
wedyd fel hyn, Torrwch y pren, ac 
ysgythrwch ei wrysg ef, ysgydwch 
ei ddail ef, a gwasgerwch ei ffrwyth: 
cilied y bwystfil oddi tano, a'r adar 
o'i ganghennau, 

15 Er hynny gadêwch foncyff ei 
wraidd ef yn y ddaear, mewn 
rhwym o haiarn a phres, ym mhlith 
gwellt y maes; gwlycher ef hefyd 
â gwlith y nefoedd, a bydded ei 
ran gyd âr bwystfilod y'ngwellt y 
ddaear. 

16 Newidier eì galon ef o fod yn 
galon dyn, a rhodder iddo galon 
bwystfil: a chyfnewidier saith am- 
ser arno. 

17 O ordinhâd y gwyliedyddion 7 
mae y peth hyn, a'r dymuniad wrth 
ymadrodd y rhai sanctaidd; fel y 


b pon. l. 7. 


c pen. 2, 48, 
ao.ll. 


â Ezec, ôl. 


9 Ezec. 31, 
6. 


f pen. 8. 13, 


â Cald. 
â uerth. 


|SWypo y rhai byw mai y Goruchaf 


825 


DANIEL, IV. 


yr hysbysent i mi ddehongliad y | a lywodraetha ym mmrenhiniaeth 









Daniel yn ci ddehongli. 






dynion, ac a'i rhydd i'r neb y myn- 
no efe, ac a esyd arni y gwaelaf| 50. 
o ddynion. 

18 Dyma y breuddwyd a welais i 
Nebuchodonosor y brenhin. Tithau, 
Beltesassar, dywed ei ddehongliad 
ef, o herwydd nas gall holl ddoeth- 
ion fy nheyrnas hysbysu y dehongl- 
iad I mi: eithr ti a elli; am fod 
yspryd y duwiau sanctaidd ynot ti. 

19 $ Yna Daniel, yr hwn ydoedd 
ei enw Beltesassar, a synnodd dros 
un awr, a'i feddyliau a'i dychrynas- 
ant ef. Attebodd y brenhin, a dy- 
wedodd, Beltesassar, na ddychryned 
y breuddwyd ti, na'i ddehongliad. 
Attebodd Beltesassar, a dywedodd, 
Fy arglwydd, * deued, y breuddwyd 
i'th gaseion, a'i ddehongliad i'th 
elynion. 

20 Y pren a welaist, yr hwn a 
dyfasai, ac a gryfhasai, ac a gyr- 
haeddasai ei uchder hyd y nefoedd, 
ac oedd iw weled ar hyd yr holl 
ddaear; 

21 A'i ddail yn dêg, a'i ffrwyth 
yn aml, ac ymborth i bob peth 
ynddo ; tan yr hwn y trigai bwyst- 
filod y maes, ac y preswyliai adar 
y nefoedd yn eì ganghennau: 

22 Ti, frenhin, yw efe; tydi a 
dyfaist, ac a gryfheaist: canys dy 
fawredd a gynnyddodd, ac a gyr- 
haeddodd hyd y nefoedd, a'th lyw- 
odraeth hyd eithaf y ddaear. 

293 A lle y gwelodd y brenhin 
wyliedydd a sanct yn disgyn o'r 
nefoedd, ac yn dywedyd, Torrwch 
y pren, a dinystriwch ef, er hynny 
gadêwch foncyff ei wraidd ef yn y 
ddaear, mewn rhwym o haiarn a 
phres, ym mhlith gwellt y maes, 
a gwlycher ef â gwlith y nefoedd, 
a bydded ei ran gyd â bwystfil y 
maes, hyd oni chyfnewidio saith 
amser arno ef: 

24 Dyma y dehongliad, O frenhin, 
a dyma ordinhâd y Goruchaf, yr 
hwn sydd yn dyfod ar fy arglwydd 
frenhin. 

25 Canys Rgyrrant ti oddi wrth 
ddynion, a chyd â bwystfil y maes 
y bydd dy drigfa, â gwellt hefyd 
y'th borthant fel eidionau, ac a'th 
wlychant â gwlith y nefoedd, a 
saith amser a gyfnewidia arnat ti, 
hyd oni wypech mai y Goruchaf 
sydd yn llywodraethu ym mren- 
hiniaeth dynion, ac 'yn ei rhoddi |iJer.21.5. 





& Edrych 
Jer. 29, T. 



































I pen, 5. 21, 
&c. 


i'r neb a fynno. 





Cyflawni y breuddwyd. 


26 A lle y dywedasant am adael 
boncyff gwraidd y pren; dy fren- 
hiniaeth fydd sicr i ti, wedi 1 fi 
x Matt. 21. | wybod “mai y nefoedd sydd yn 
Luc 15. 18, llywodraethu. 

- 27 Am hynny, frenhin, bydded 
foddlawn gennyt fy ughynghor, a 
thorr ymaith dy bechodau trwy 
gyfiawnder, a'th anwireddau trwy 
drugarhâu wrth drueiniaid, 2 edrych 
a fydd * estyniad ar dy heddwch. 

28 « Daeth ^yn oll ar Nebuchod- 
onosor y brenhin. 

29 Ym mhen deuddeng mis yr 
oedd efe yn rhodio *yn llys bren- 
hiniaeth Babilon. 

30 Llefarodd y brenhin, a dywed- 
odd, Onid hon yw Babilon fawr, 
yr hon a adeiledais i yn frenhindy 
y'nghryfder fy nerth, ac er gogon- 
1ant fy mawrhydi 

31 A'r gair etto y'ngenau y bren- 
hin, syrthiodd llef o'r nefoedd, 47 
dywedyd, Wrthyt ti, frenhin Nebu- 
chodonosor, y dywedir, Aeth y fren- 
hiniaeth oddi wrthyt. 

32 A thi a yrrir oddi wrth ddyn- 
ion, a'th drigfa fydd gyd â bwyst- 
fìilod y maes ; â gwellt y'£h borthant 
fel eidionau; a chyfnewidir saith 
amser arnat; hyd oni wypech mai 
y Goruchaf sydd yn llywodraethu 
ym mrenhiniaeth dynion, ac yn ei 
rhoddi i'r neb y mynno. 

33 Yr awr honno y cyflawnwyd y 
gair ar Nebuchodonosor, ac y gyr- 
rwyd ef oddi wrth ddynion, ac y 
porodd wellt fel eidionau, ac y 
gwlychwyd ei gorph ef gan wlith 
y nefoedd, hyd oni thyfodd ei flew 
ef fel pJw eryrod, ai ewinedd fel 
ewinedd adar. 

34 Ac yn niwedd y dyddiau, myfi 
Nebuchodonosor a ddyrchefais fy 
llygaid:tu a'r nefoedd, a'm gwybod- 
aeth a ddychwelodd attaf, a. ben- 
dithiais y Goruchaf, a moliennais a 


Cyn 
CRIST 





6 Neu, 
iachdd ï th 
amryfus- 


6 Neu, 
ar lys. 


Cylch 
56 


9. 
lod, 25. 






















hedlaeth. 

35 “A holl drigolion y ddaear a 
gyfrifir megis yn ddiddym: ac yn 
iol ei ewyllys eì hun y mae yn 
gwneuthur â llu y nefoedd, ac â 
thrigolion y ddaear; ac nid oes a 
attalio ei Jaw ef, neu a ddywedo 
9Jov9.12./ wrtho, 9 beth yr wyt yn ei wneuthur? 

'^” | 86 Yn yr amser hwnnw y dy- 
| chwelodd fy synwyr attaf fi, a 


o Es, 40, 15, 
Tr 





DANIEL, V. 









Gwledd Belsassar. 


deuthwm i ogoniant fy mrenhin- 
iaeth, fy harddwch a'm hoywder a 
ddychwelodd attaf fi, am cynghor- 
iaid a'm tywysogion a'm ceisiasant ; 
felly y'm sicrhâwyd yn fy nheyrnas, 
a chwanegwyd i mi fawredd rhag- 
orol. 

37 Yr awr hon myfi Nebuchod- 
onosor ydwyf yn moliannu, ac yn 
mawrygu, ac yn gogoneddu Bren- 
hin y nefoedd, yr hwn gy mae ei 
holl weithredoedd yn wirionedd, 
a'i lwybrau yn farn, ac a ddichon 
ddarostwng y rhai a rodiant mewn 
balchder. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
563, 


PENNOD V. 

1 Annuwiol wledd, Belsassar. 5 Yr ysgrŵfen- 
law, yr hon nî fedraî y dewiniaid mo'i dar- 
llen, yn blino y brenhin. 10 Dwyn Daniel 
ger bron, ar aîr y frenhines: | yntau yn 
ceryddu y brenhin am eî falchder a'i ddeliw- 
addoliaeth; 29 ac yn darllen, ac yn dirnad 

yr. ysgrifen. 90 Trosi y Uywodraeth at y 

Mediaid, 

ELSASSAR y brenhin a wnaeth 
wledd fawr ì fil o'i dywysogion, 
ac a yfodd win y'ngŵydd y mil. 

2 Wrth flas y gwin y dywedodd 
Belsassar am ddwyn y llestri aur 
ac arian, a ddygasai Nebuchodon- 
osor eì dad ef or deml yr hon 
oedd yn Jerusalem, fel yr yfai y 
brenhin a'i dywysogion, ei wragedd 
a'i ordderchadon, ynddynt. 

3 Yna y dygwyd y llestri aur a 
ddygasid o deml tŷ DpDuUw, yr hwn 
oedd yn Jerusalem: a'r brenhin 
ai dywysogion, ei wragedd ai or- 
dderchadon, a yfasant ynddynt. 

4 Yfasant win, a moliannasant y 
duwiau o aur, ac o arian, o bres, 
o haiarn, o goed, ac o faen. 

5 4 Yr awr honno bysedd llaw 
dyn a ddaethant allan, ac a ysgrif- 
enasant ar gyfer y canhwyllbren 
ar galchiad pared llys y brenhin ; 
a gwelodd y brenhin ddarn y llaw 
a, ysgrifenodd. 

6 Yna y newidiodd “lliw y bren- 
hin, a'i feddyliau a'i cyffroisant ef, 
fel y dattododd *rhwymau ei lwyn- 
au ef, ac y curodd ei liniau ef y 
naill wrth y llall. au, 

7 Gwaeddodd y brenhin * yn groch | Caid. cy- 
am ddwyn i mewn yr astronom-| eu 
yddion, y Caldeaid, a'r brudwyr: 
a llefarodd y brenhin, a dywedodd 
wrth ddoethion Babilon, Pa ddyn 
bynnag a ddarlleno yr ysgrifen 
hon, ac a ddangcoso i mi ei de- 
hongliad, efe a wisgir "â phorphor, 
ac a gaiff gadwyn aur am ei wddf, 


Cylc 
599, 


gloywder 
1. 











â uerth. 


6 Neu, &g 
ysgarlad. 





Yr ysgrifen ar y pared. 
'|a chaiff lywodraethu yn drydydd 


6 Neu, ddis- 


gleirdeb, 


neu, 
loywder. 


a pen. 9. 9. 


b pen. 2. 48. 
c pen. â. 8, 
9, 18. 


7 Neu, daid. 


â pen. 4. 9. 


dehonglwr 
!Oreudd- 
wydion. 


9 Nen, 
dattodwr. 


2 Neu, 
Jy nhaid, 


yn y deyrnas. 

8 Yna holl ddoethion y brenhin a 
ddaethant i mewn; ond ni fedrent 
ddarllen yr ysgrifen, na mynegi i'r 
brenhin ei dehongliad. 

9 Yna y mawr-gyflrôdd y brenhin 
Belsassar, a'i êwedd a ymnewid- 
iodd ynddo, a'i dywysogion a syn- 
nasant. 

10 1 Y frenhines, o herwydd geir- 
iau y brenhin ai dywysogion, a 
ddaeth i dŷ y wledd: a llefarodd 
y frenhines, a dywedodd, * Bydd 
fyw byth, frenhin ; na chyffrôed dy 
feddyliau di, ac na newidied dy 
wedd. 

ll PY mae gwr yn dy deyrnas, 
cyr hwn 4 mae yspryd y duwiau 
sanctaidd ynddo; ac yn nyddiau 
dy dad y caed ynddo ef oleuni, a 
deall, a doethineb fel doethineb y 
duwiau: a'r brenhin Nebuchodon- 
osor dy “dad aii gosododd ef “yn 
bennaeth y dewiniaid, astronom- 
yddion, Caldeaid, a brudwyr, sef y 
brenhin dy dad di. 

12 O herwydd cael yn y Daniel 


. hwnnw, *yr hwn y rhoddes y bren- 


hin iddo enw Beltesassar, yspryd 
rhagorol, a gwybodaeth a “deall, 
dehongl breuddwydion, ac egluro 
damhegion, a "dattod cylymmau : 
galwer Daniel yr awrhon, ac efe a 
ddengys y dehongliad. 

13 Yna y dygpwyd Daniel o flaen 
y brenhin: a llefarodd y brenhin, 
a dywedodd wrth Daniel, Ai tydi 
yw Daniel, yr hwn wyt o feibion 
caethglud Judah, y rhai a ddug y 
brenhin “fy nhad i o Judah ? 

l4 Myfi a glywais sôn am danat, 
Jod yspryd y duwiau ynot, a chael 
ynot ti oleuni, a deall, a doethineb 
rhagorol. 

15 Ac yr awr hon dygwyd y 
doethion, yr astronomyddion, o'm 
blaen, i ddarllen yr ysgrifen hon, 
ac 1 fynegi i mi ei dehongliad: 
ond ni fedrent ddangos dehongliad 
y peth. 

16 Ac mi a glywais am danat ti, 
y medri ddehongl dehongliadau, a 
dattod cylymmau; yr awr hon os 
medri ddarllen yr ysgrifen, a hys- 
bysu i mi ei dehongliad, tydi a 
wisgir â phorphor, ac a gei gadwyn 
eur am dy wddf, ac a gei lywodr- 
aethu yn drydydd yn y deyrnas. 

17 $ Yna yr attebodd Daniel, 
ac y dywedodd o flaen y brenhin, 


&?T 


DANIEL, V. 


anrhegion i arall; er hynny yr ys- 
grifen a, ddarllenaf i'r brenhin, a'r 
dehongliad a hysbysaf iddo. 

18 O frenhin, y Duw goruchaf a 
roddes i Nebuchodonosor dy dad 
di frenhiniaeth, a mawredd, a go- 
goniant, ac anrhydedd. 

l9 Ac o herwydd y mawredd a 

roddasai efe iddo, y bobloedd, y 
cenhedloedd, a'r ieithoedd oll, oedd 
yn crynu ac yn ofni rhagddo ef: 
yr hwn a fynnai a laddai, a'r hwn 
a fynnai a gadwai yn fyw; hefyd 
y neb a fynnai a gyfodai, ar neb a 
fynnai a ostyngai. 
:. 20 Eithr pan fymgododd ei galon 
ef, a chaledu o'i yspryd ef * mewn 
balchder, *efe a ddisgynwyd o or- 
seddfa ei frenhiniaeth, a'i ogoniant 
a dynnasant oddi wrtho: 

21 “Gyrrwyd ef hefyd oddi wrth 
feibion dynion, a * gwnaethpwyd ei 
galon fel bwystfil, a chyd âr as- 
ynod gwylltion y7 oedd ei drigfa: 
â gwellt y porthasant; ef fel eidion, 


a'i gorph a wlychwyd gan wlith y| 


nefoedd, “hyd oni wybu mai y 
Duw goruchaf oedd yn llywodr- 


aethu ym mrenhiniaeth dynion, ac * 
1 pen, 4. 17, 


yn gosod arni y neb a fynno. 

92 A thithau, Belsassar ei fab ef, 
ni ddarostyngaist dy galon, er gwyb- 
od o honot hyn oll; 

28 Eithr ymddyrchefaist yn er- 
byn Arglwydd y nefoedd, a llestri 
ei dŷ ef a ddygasant ger dy fron 
di, a thithau a'th dywysogion, dy 
wragedd a'th ordderchadon, a yf- 
asoch win ynddynt; a thi a folien- 
naist dduwiau o arian, ac o aur, o 
bres, haiarn, pren, a maen, y rhai 
ni welant, ac ni chlywant, ac ni 
wyddant ddm : ac nid anrhydedd- 
aist y DUW 4y mae dy anadl di yn 
ei law, a'th holl ffyrdd yn eiddo. 

24 Yna yr anfonwyd dam y llaw 
oddi ger ei fron ef, ac yr ysgrifen- 
wyd yr ysgrifen hon. 

25 4 A dyma yr ysgrifen a_ysgrif- 
enwyd: MENE, MENE, TEOEL, 
UPHARSIN. 

26 Dyma ddehongliad y peth: 
MENE; Duw a rifodd dy fren- 
hiniaeth, ac a'i gorphenodd. 

27 TECEL ; FTi a bwyswyd yn y 
cloriannau, ac a'th gaed yn brin. 

28 PERES; Rhannwyd dy fren- 


Dchongliad yr ysgrifen. 
Bydded dy roddion i ti, a dod dy 


f pen. 4. 30, 


3 Neu, $ 
wneuthur 
ynJalch 
neu, traha. 

£ Cald, 
gwnaed 
iddo 
ddisgyn. 

E pen. 4. 32 
&c | 


5 Neu, 


gelon at y 
wystfil, 
neu gyd 


a'r bwyst- 


í Jer. 10, 23. 


k Ps, (2, 9, 


l Rhagddy- 


hiniaeth, a rhoddwyd hi i'r !Med-| ydw 


laid a'r » Persiaid. 


29 Yna y gorchymynodd Belsas- 


ad. ôl. 
pen. 9. 1. 


m pen, 6, 28. 





Brad yn erbyn Daniel. 





sar, a hwy a wisgasant Daniel â 
phorphor, ac â chadwyn aur am 
ei wddf; a chyhoeddwyd am dano, 
ny byddai efe yn drydydd yn llyw- 
odraethu yn y frenhiniaeth. 

30 4 Y noson honno y lladdwyd 
Belsassar brenhin y Caldeaid. 

31 9A Darïus y Mediad a_gym- 
merodd y frenhiniaeth, ac efe * yn 
ddwy flwydd a thri ugain oed. 


PENNOD VI. 


1 Gwneuthur Daniel yn ben ar y rhaglawiaid ; 
4 hwythau yn cyd-fwriadw yn ei erbyn ef, 
ac yn cael gan y brenhin osod cyfraith am- 
nuwiol: 10 achwyn ar Daniel am dorrî y 
gyfraith honno, a'i fwrw â faw y Uewod ; 


18a Duw yn eì gadw ef; 24 y Uewod yn 


difa e$ wrthwynebwyr ef: 25 a gosod cyf- 

raiith 4 orchymyn moliannu Duw. 
Crn Darïus yn dda osod 

ar y deyrnas chwe ugain o dy- 
wysogion, i fod ar yr holl deyrnas; 

2 Ac arnynt hwy yr oedd tri 
rhaglaw, y rhai yr oedd Daniel yn 
bennaf o honynt, i'r rhai y rhoddai 
y tywysogion gyfrif, fel na byddai 
y brenhin mewn colled. 

3 Yna y Daniel hwn oedd yn 
rhagori ar y rhaglawiaid ar ty- 
wysogion, o herwydd bod yspryd 
rhagorol ynddo ef: a'r brenhin a 
feddyliodd ei osod ef ar yr holl 
deyrnas. 

4 I Yna y rhaglawiaid a'r tywys- 
ogion oedd yn ceisio cael achlysur 
yn erbyn Daniel o ran y frenhin- 
iaeth: ond ni fedrent gael un 
achos na bai ; o herwydd ffyddlawn 
oedd efe, fel na chaed ynddo nac 
' amryfusedd na bai. 

5 Yna y dywedodd y gwŷr hyn, 
Ni chawn yn erbyn y Daniel hwn 
ddim achlysur, oni chawn beth o 
ran cyfraith ei DDUW yn ei erbyn eí. 

6 Yna y rhaglawiaid a'r tywysog- 
ion hyn a “aethant ynghyd at y 
brenhin, ac a ddywedasant wrtho 
fel hyn ; * Darïus frenhin, bydd fyw 
byth 


7 Holl raglawiaid y deyrnas, y 
swyddogion, a'r tywysogion, y cyng- 
horiaid, ar duciaid, a ymgynghor- 
asant am osod deddf frenhinol, a 
chadarnhâu * gorchymyn, fod bwrw 
i ffau y llewod pwy bynnag a archai 
arch gan un DUW na dyn dros 
ddeng niwrnod ar hugain, ond 
gennyt tì, O frenhin. 

8 Yr awr hon, O frenhin, sicrhâ y 
gorchymyn, a selia yr ysgrifen, fel 


'|nas newidier; yn ol Pcyfraith y 


DANIEL, VI. 





Mediaid ar Persiaid, 
newidir. 

9 O herwydd hyn y seliodd y 
brenhin Darïus yr ysgrifen a'r gor- 
chymyn. 

10 $ Yna Daniel, pan wybu selio 
yr ysgrifen, a aeth i'w dŷ, a'i ffen- 


yr hon *ni 


estri yn agored yn ei ystafell “tu a |<1Pr 


Jerusalem ; “tair gwaith yn y dydd 
y gostyngai efe ar ei liniau, ac y 
gweddïai, ac y cyffesai o flaen ei 
DDUW, megis y gwnai efe cyn hynny. 

11 Yna y gwŷr hyn a ddaethant 

ghyd, ac a gawsant Daniel yn 
gweddïo ac yn ymbil o flaen ei 
Dpuw. 

12 Yna y nesasant, ac y dywedas- 
ant o flaen y brenhin am orchy- 
myn y brenhin; Oni seliaist ti 
orchymyn, mai ì ffau y llewod y 
bwrid pa ddyn bynnag a ofynai 
gan un Duw na dyn ddîm dros 
ddeng niwrnod ar hugain, ond gen- 
nyt ti, O frenhin? Attebodd y bren- 
hin, a dywedodd, Y mae y peth yn 
wir, yn ol cyfraith y Mediaid ar 
Persiaid, yr hon ni newidir. 

13 Yna yr attebasant ac y dywed- 
asant o flaen y brenhin, Y Daniel, 
yr hwn sydd o feibion caethglud 
Judah, ni wnaeth gyfrif o honot ti, 
frenhin, nac or gorchymyn a sel- 
iaist, eithr tair gwaith yn y dydd 
y mae yn gweddïo ei weddi. 

14 Yna y brenhin, pan glybu y 
gair hwn, a “aeth yn ddrwg iawn 
ganddo, ac a roes eê fryd gyd â 
Daniel ar ei waredu ef: ac a fu 
hyd fachludiad haul yn ceisio eì 
achub ef. 

15 Yna y gwŷr hynny a ddaethant 
ynghyd at y brenhin, ac a ddywed- 
asant wrth y brenhin, Gwybydd, 
frenhin, mai cyfraith y Mediaid a'r 
Persiaid 4, na newidier un gor- 
chymyn na deddf a osodo y brenhin. 

16 Yna yr archodd y brenhin, a 
hwy a ddygasant Daniel, ac a? 
bwriasant ì ffau y llewod. Yna y 
brenhin a lefarodd ac a ddywed- 
odd wrth Daniel, Dy Dpuw, yr 
hwn yr ydwyt yn ei wasanaethu yn 
wastad, efe a'th achub di. 

l7 A dygwyd carreg ac a'i gosod- 
wyd ar enau y ffau; a'r brenhin 


fai seliodd hi â'i sêl ei hun, ac â |rrelly 
sêl ei dywysogion, fel na newidid 66. 
yr ewyllys am Daniel. 

18 1 Yna yr aeth y brenhin i'w 
lys, ac a fu y noson honno heb!, 
fwyd: ac ni adawodd ddwyn ^di-| mn 





Ei fwrw ef i gau y Uewod, 











Cyn 
CRIST 
Cylch 

— hSTb 


€ pen. 2. &. 


h Heb. 11. 
33. 


1 Edrych 
Deut. 24. 
2 Bren. 14. 
6. 


k pen. 3. 29. 
aê.l. 


l pen. 2. 44. 
a 4, 9, 34. 
aT. l4,27 


6 Cald, 
o law. 


| am pen. 1.21. 





a'i waredigaeth ryfeddol. 


fyrrwch o'i flaen; eì gwsg hefyd 
a giliodd oddi wrtho. 

19 Yna y cododd y brenhin yn 
fore iawn ar y wawr ddydd, ac a 
aeth ar frys at ffau y llewod. 

20 A phan nesaodd efe at y ffau, 
efe a lefodd ar Daniel â llais trist. 
Llefarodd y brenhin, a dywedodd 
wrth Daniel, Daniel, gwasanaethwr 
y Duw byw, a all dy Dpuw di, yr 
hwn yr wyt yn ei wasanaethu yn 
wastad, dy gadw di rhag y llewod? 

21 Yna y dywedodd Daniel wrth 
y DrenbiL £O frenhin, bydd fyw 
byth. 

22 Fy Nuw a anfonodd ei angel, 
ac "a gauodd safnau y llewod, fel 
na wnaethant i mì niwed: o her- 
wydd puredd a gaed ynof ger ei 
fron ef; a hefyd ni wneuthum niw- 
ed o'th flaen dithau, frenhin. 

23 Yna y brenhin fu dda iawn 


iganddo o'i achos ef, ac a archodd 


gyfodi Daniel allan o'r ffau. Yna 
y codwyd Daniel o'r ffau; ac ni 
chaed niwed arno, o herwydd credu 
o hono yn eì DpuUw. 

24 4] Yna y gorchymynodd y bren- 
hin, a hwy a ddygasant y gwŷr 
hynny a gyhuddasent Daniel, ac 
a'w bwriasant i ffau y llewod, hwy, 
iau plant, au gwragedd; ac ni 
ddaethant i waelod y ffau hyd oni 
orchfygodd y llewod hwynt, a dryll- 
io eu holl esgyrn. 

25 4 Yna “yr ysgrifenodd y bren- 
hin Darïus at y bobloedd, at y cen- 
hedloedd, a'r ieithoedd oll, y rhai 
oedd yn trigo yn yr holl ddaear; 
Heddwch a amlhâer ìi chwi. 

26 Gennyf fi y gosodwyd cyfraith, 
ar fod trwy holl lywodraeth fy 
nheyrnas, ìi bawb grynu ac ofni 
rhag Duw Daniel: o herwydd efe 
sydd DDUW byw, ac yn parhâu 
byth; 'a'i frenhiniaeth ef yw yr 
hon nì ddifethir, a'i lywodraeth 


Lucl.95. | /ydd hyd y diwedd. 


2/ Y mae yn gwaredu ac yn 
achub, ac yn gwneuthur arwydd- 
ion a rhyfeddodau yn y nefoedd ac 
ar y ddaear; yr hwn a waredodd 
Daniel “o feddiant y llewod. 

28 A'r Daniel hwn a lwyddodd yn 
nheyrnasiad Darïus, ac yn nheyrn- 
asiad '" Cyrus y Persiad. 

PENNOD VIL. 


1 Gweledigaeth, y pedwar anifail. 9 Brenhin- 
iaeth Duw. 15 Diîrnad y weledigaeth. 


“RR YD y flwyddyn gyntaf i Belsas- 


sar brenhin Babilon, y gwel- 


529 


DANIEL, VII. 


odd Daniel freuddwyd, a_ gweled- 


'igaethau ei ben ar ei wely. Yna 


efe a ysgrifenodd y breuddwyd, ac 
a draethodd swm y * geiriau. 
2 Llefarodd Daniel, a dywedodd, 


Mi a welwn yn fy ngweledigaeth y 


nos, ac wele bedwar gwynt y nef- 
oedd yn ymryson ar y môr mawr. 

3 A phedwar bwystfil mawr a 
ddaethant i fynu o'r môr, yn am- 
ryw y naill oddi wrth y llall. 

4 Y cyntaf oedd *fel llew, ac iddo 
adenydd eryr: edrychais hyd oni 
thynnwyd ei adenydd, *a'i gyfodi 
oddi wrth y ddaear, a sefyll o hono 
ar ei draed fel dyn, a rhoddi iddo 
galon dyn. 

5 Ac wele anifail arall, yr ail, yn 
debyg i arth ; ac efe a *yymgyfod- 
odd ar y naill ystlys, ac yr oedd 
tair asen yn ei safn ef rhwng ei 
ddannedd: ac fel hyn y dywedent 
wrtho, Cyfod, bwytta gig lawer. 

6 Wedi hyn yr edrychais, ac wele 
un arall megis llewpard, ac iddo 
bedair aden aderyn ar ei gefn: a 
phedwar pen oedd i'r bwystfil; a 
rhoddwyd llywodraeth iddo. 

7 Wedi hyn y gwelwn mewn gwel- 
edigaethau nos, ac wele bedwerydd 
bwystfil, ofnadwy, ac erchyll, a chryf 
ragorol; ac iddo yr oedd dannedd 
mawrion o haiarn; yr oedd yn 
bwytta, ac yn dryllio, ac yn sathru 
y gweddill dan ei draed: hefyd yr 
ydoedd efe yn amryw oddi wrth 


y bwystfilod oll y rhaì a_/fuasat 


o'i flaen ef; ac yr oedd iddo ddeg 
o gyrn. 

8 Yr oeddwn yn ystyried y cyrn; 
ac wele, cyfododd Pcorn bychan 
arall yn eu mysg hwy, a thynnwyd 
o'r gwraidd dri o'r cyrn cyntaf o'i 
flaen ef: ac wele lygaid fel llygaid 
dyn yn y corn hwnnw, a “genau yn 
traethu mawrhydri. 

9 4 Edrychais hyd oni fwriwyd i 
lawr y gorseddfeydd, a'r Hen ddi- 
henydd a eisteddodd: ei wisg oedd 
cyn wŷnned a'r eira, a gwallt ei ben 
fel gwlan pur ; ei orseddfa yn fflam 
dân, a'i olwynion ym dân poeth. 

10 1 Afon danllyd oedd yn rhedeg 


ac yn dyfod allan oddi ger ei fron| 


ef: “mil o filoedd a'i gwasanaethent, 
a myrdd fyrddiwn a safent ger ei 
fron : y farn a eisteddodd, ac 'agor- 
wyd y llyfrau, 

ll Edrychais yna, o achos llais 
y geiriau mawrion a draethodd y 


Gweledigaeth y pedwar anifail. 






Cyn 
CRIST 
Cylch 
599. 

2 Neu, 
pethau. 





a Jcr. 4.7 
13.a 48. 40, 
Ezec.17.3, 
Hab. l.8, 

3 Neu 
a'r rhaî 
cyfodwyd 
ef oddi 
wrth, &c. 


4 Neu, 
gyfododd 
un llyw- 
odraeth. 


b nd. 21, 24. 
pen, 8, 9, 


cad. 25. 
lvJat. 13. 6. 


d Pg. 50. 3. 


f Dat. 20. 12. 


corn; ïe, edrychais hyd oni ladd- | | 





Dd 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
600, 





6 Cald. ac 
estyniad 
mewn ein- 
ioes a 
roddwyd 
iddyn 
(ros, &c. 

8 Ezec. 1. 
OJ 


26. 
at. 1. 13. 
all 


h pen. 2, 44, 
Mic. 4.7. 
uuc 1.33. 
Ioan 12.4, 


ì ad. 28. 


6 Cald, 
ngwain. 


———— _—_ _—___——_ _———————  ——_— —__ te ŴXŴ Ŵ Ŵ 0 e0 


k Jls. 60, 13, 
| ad.22. 
7 Cald, 
goruch- 
afion. 


| Dat, 1,7, 
a lo.1. 


m ad. 1S, 
Lat. 1. 6. 
a 6. 10. 


Dirnad y weledigaeth. 


wyd y bwysifil, a difetha ei gorph 
ef, a'i roddi i'w losgi yn tân. 

12 A'r rhan arall o'r bwystfilod, 
eu llywodraeth a ddygpwyd ymaith ; 
a rhoddwyd iddynt einioes. dros 
yspaid ac amser. 

13 Mi a welwn mewn gweledig- 
aethau nos, ac wele, smegis Mab 
y dyn oedd yn dyfod gyd â chym- 
mylau y nefoedd; ac at yr Hen 
ddihenydd y daeth, a hwy a'i dyg- 
asant ger ei fron ef. 

14 Ac efe a roddes iddo lywodr- 
aeth, a. gogoniant, a brenhiniaeth, 
fel y byddai i'r holl bobloedd, cen- 
hedloedd, a ieithoedd ei wasanaethu 
ef: hei lywodraeth sydd lywodraeth 
dragywyddol, yr hon nid â ymaith, 
a'i frenhiniaeth ni ddifethir. 

15 Myfi Daniel a 'ymofidiais yn 
fy yspryd y'nghanol fy ênghorph, 
a gweledigaethau fy mhen a'm dy- 
chrynasant. 

16 Neseais at un o'r rhai a safent 
ger llaw, a cheisiais ganddo y gwir- 
ionedd am hyn oll. Ac efe a ddy- 
wedodd i mi, ac a wnaeth i mi 
wybod dehongliad y pethau. 

17 Y bwystfilod mawrion hyn, y 
rhai sydd bedwar, ydynt bedwar 
brenhin, y rha a gyfodant o'r 
ddaear. 

18 Eithr “saint y ” Goruchaf a dder- 
byniant y frenhiniaeth, ac a_fedd- 


iannant y frenhiniaeth hyd byth, 


a hyd byth bythoedd. 

19 Yna yr ewyllysiais wybod:.y 
gwirionedd am y pedwerydd bwyst- 
fìl, yr hwn oedd yn amrywio oddi 
wrthynt oll, yn ofnadwy iawn, ai 
ddannedd o haiarn, ai ewinedd o 
bres; yn bwytta, ac yn dryllio, ac 
yn sathru y gweddill â'i draed : 

20 Ac am y deg corn ocdd ar ei 
ben ef, a'r llall yr hwn a gyfodasai, 
ac y syrthiasai tri o'i flaen; sef y 
corn yr oedd llygaid iddo, a genau 
yn traethu mawrhydri, a'r olwg ar- 
no oedd yn arwach na'i gyfeillion. 

. 91 Edrychais, ar corn hwn 'a 
wnaeth ryfel ar y saint, ac a fu 
drech na hwynt; 

22 Hyd oni ddaeth yr Hen ddi- 
henydd, a mrhoddi barn i saint y 


| Goruchaf, a dyfod o'r amser y medd- 


iannai y saint y frenhiniaeth. 

28 Fel hyn y dywedodd efe; Y 
pedwerydd bwystíl fydd y bed- 
waredd frenhiniaeth ar y ddaear, 
yr hon a fydd amryw oddi wrth 
yr holl frenhiniaethau, ac a_ ddifa 


£30 


DANIEL, VIII 


yr holl ddaear, ac a'i sathr hi, ac 


| a'i dryllia. 


24 A'r "deg corn o'r frenhiniaeth 
hon /ydd Geg brenhin, y rhai a 
gyfodant: ac un arall a gyfyd ar 
eu hol hwynt, ac efe a amrywia 
oddi wrth y rhai cyntaf, ac a ddar- 
ostwng dri brenhin. 


25 Ac “efe a draetha eiriau yn |*j 


erbyn y Goruchaf, ac a ddifa saint 
y Goruchaf, ac a feddwl newidio 
amseroedd a chyfreithiau: a hwy 
a roddir yn ei law ef, Phyd amser 
ac amseroedd a rhan amser. 

26 Yna yr eistedd y farn, a'i lyw- 
odraeth a ddygant, i'w difetha ac 
i'w distrywio hyd y diwedd. 

27 A'r frenhiniaeth a'r llywodr- 
aeth, a mawredd y frenhiniaeth dan 
yr holl nefoedd, a roddir i bobl 
saint y Goruchaf, yr hwn y mae ei 
frenhiniaeth 472 frenhiniaeth dragy- 
wyddol, a phob *llywodraeth a was- 
anaethant ac a ufuddhânt iddo. 

28 Hyd yma y mae diwedd y 
peth. ' Fy meddyliau i Daniel a'm 
dychrynodd yn ddirfawr, a'm gwedd 
a newidiodd ynof; eithr mi a gedw- 
ais y peth yn fy nghalon. 


PENNOD VIII. 

1 Gweledigaeth yr hwrdd a'r bwch. 13 Y 
ddwy fib a thri chant o ddyddiau aberth. | 
15 Gabriel yn cysuro Daniel, ac yn dirnad | 
y weledigaeth. 

N y drydedd flwyddyn o deyrn- 
asiad Belsassar y brenhin, yr 
ymddangosodd i mi weledigaeth, 

sef 4 myfi Daniel, wedi yr hon a 

ymddangosasai i mi ar y cyntaf. 

2 Gwelais hefyd mewn gweledig- 
aeth, (a bu pan welais, mai yn Su- 
san y brenhin-llys, yr hwn sydd o 
fewn talaeth Elam, yr oeddwn ìi) 
ïe, gwelais mewn gweledigaeth, ac 
yr oeddwn i wrth afon Ulai. 

3 Yna y cyfodais fy llygaid, ac a 
welais, ac wele ryw hwrdd yn sefyll 
wrth yr afon, a deugorn iddo; a'r 
ddau gorn ocdd uchel, ac un yn 
uwch nar llall; a'r uchaf a gyf- 
odasai yn olaf. 

4 Gwelwn yr hwrdd yn cornio tu 
a'r gorllewin, tu a'r gogledd, a thu 
aTr dehau, fel na safai un bwystfil 
o'i flaen ef; ac nid oedd a achubai 
o'i law ef; ond “efe a wnaeth yn ol ei 
ewyllys ei hun, ac a aeth yn fawr. 

5 Ac fel yr oeddwn yn ystyried, 
wele hefyd fwch geifr yn dyfod o'r 
gorllewin, ar hyd wyneb yr holl 
ddaear, *ac heb gyffwrdd â'r ddae- 


Gwelcdigaeth yr 





D pen, 12,7. 


GgLhucl.33,. 
Ioan 12,34. 


8 Neu, 
llywodr- 
aethwyr. 


r ad. 15, 
pon. 8, 27. 
a 10, 8, 16, 


Cylch 
503. 


2 Hob. ail, 


a pen, il, 9. 








lwrdd a'r bwch. 


Cyn 
CRIST 
. Cylch 

b3. 

4 NO 
ME WW 





eb. 
golwg. 


ar; ac ir bwch yr oedd com *hy- 
nod rhwng ei lygaid. 

6 Ac efe a ddaeth hyd at yr hwrdd 
deugorn a welswn i yn sefyll wrth 
yr afon, ac efe a redodd atto ef yn 
angerdd ei nerth. 

7 Gwelais ef hefyd yn dyfod hyd 


|at yr hwrdd, ac efe a fu chwerw 


b pen. 11, 4. 


c pen. 7, 8, 
a ll, ôl, 


d Ps. 4S, 2. 
Ezec. 20. 6. 
peu. 11,16, 
41, 45. 

5 Neu, yn 
erbyn Uu y 
nefoedd. 

e Dat. 12. 4, 


6 Neu, 
yn erbyn 
Eywysog. 
f Jos. 5. 14. 
€ Exod, 29. 
2 


Num, 28, 3, 
h nd, 25, 
7 Neu, 
. ganddo. 


8 Neu, Y 
llu a rodd- 


wrtho, ac a darawodd yr hwrdd, ac 
a dorrodd ei ddau gorn ef, ac nid 
oedd nerth yn yr hwrdd i sefyll 
o'i flaen ef, eithr efe a1 bwriodd 
ef i lawr, ac a'i sathrodd ef; ac 
nid oedd a allai achub yr hwrdd 
o'i law ef. 

8 Am hynny y bwch geifr a aeth 
yn fawr iawn; ac wedi ei gryfhâu, 
torrodd y corn mawr: a chododd 
pedwar o rai hynod yn ei le eí, “tu 
a, phedwar gwynt y nefoedd. 

9 Ac o un o honynt “y daeth 
allan gorn bychan, ac a dyfodd yn 
rhagorol, tu ar dehau, a thu a'r 
dwyrain, a thu a'r “ hyfryd-wlad. 

10 Aeth yn fawr hefyd *hyd lu 
y nefoedd, a *bwriodd i lawr ?'ai 
o'r llu, ac o'r sêr, ac a'u sathrodd 
hwynt. 

ll Ymfawrygodd hefyd “hyd at 
f dywysog y llu, a “dygwyd ymaith 
yr offrwm gwastadol “Toddi arno 
ef, a bwriwyd ymaith le ei gyssegr 


eí. 
12 *A rhoddwyd iddo lu yn er- 
byn yr offrwm beunyddiol o her- 


wydifynn| wydd camwedd, ac efe a fwriodd y 


am y cam- 
wedd yn 
erbyn yr 
offii;iwm 
beunydd- 
iol. 


9 yy rhifwr 
dirgelion, 


2 Neu, yn 
anrhaith. 


3 Heb. hwyr 
a bore, 


| 4Neu, cyf- 


iawnheir. 

$ pen. 9. 21, 
Luc1, 10, 
26. 


k Ezec. 1, 
Dat. 1, 17. 


gwirionedd i lawr; felly y gwnaeth, 
ac y llwyddodd. 

13 Yna y clywais ryw sant yn 
llefaru, a dywedodd rhyw sant arall 
wrth ? y rhyw sam hwnnw oedd yn 
llefaru, Pa hyd y bydd y weledig- 


.jaeth am yr offrwm gwastadol, a 


chamwedd “anrhaith, i roddi y cys- 
segr a'r llu yn sathrfa* 

14 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Hyd ddwy fil a thri chant o*ddiwr- 
nodiau: yna y * purir y cyssegr. 

15 1 A phan welais i Daniel y 
weledigaeth, a cheisio o honof y 
deall, yna wele, safodd ger fy mron 
megis rhith gwr. 

16 A chlywais lais dyn rhwng 
glannau Ulai, ac efe a lefodd ac 
a ddywedodd, !Gabriel, gwna i 
hwn ddeall y weledigaeth. 

17 Ac efe a ddaeth yn agos i'r lle 
y safwn ; a phan ddaeth, mi a ddy- 
chrynais, ac “a syrthiais ar fy wyn- 
eb: ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Deall, fab dyn; o herwydd y 


8l 


DANIEL, IX. 


welsh Jydd yn amser y diw- 
edd. 

18 A 'thra yr oedd efe yn llefaru 
wrthyf, syrthiais mewn trwmgwsg 
i lawr ar fy wyneb: ac efe a gyff- 
yrddodd â mi, ac am cyfododd yn 
fy sefyll. 

19 Dywedodd hefyd, Wele fi yn 
hysbysu i ti yr hyn a fydd yn niw- 
edd y digter; canys ar yr amser 
gosodedig y bydd y diwedd. 

20 Yr hwrdd deugorn a welaist, 
4yw brenhinoedd Media a Phersia. 

21 A'r bwch blewog gw brenhin 
Groeg; ar corn mawr, yr hwn 
sydd rhwng ei lygaid. ef, dyna y 
brenhin cyntaf, 

22 Lle y torrwyd ef, ac y cyfod- 
odd pedwar yn ei le, pedair bren- 
hiniaeth a gyfodant o'r um genedl, 
ond nid un nerth âg ef. 

28 A thu a diwedd eu brenhin- 
iaeth hwynt, pan gyflawner y tros- 
eddwyr, y cyfyd brenhin wyneb- 
greulawn, ac yn deall damhegion. 

24 A'i nerth ef a gryfhâ, ond nid 
trwy ei nerth ei hun; ac efe a 
ddinystria yn rhyfedd, ac a lwydda, 
ac a wna, ac a ddinystria y cedyrn, 
ar bobl sanctaidd. 

25 A thrwy ei gyfrwysdra y ffynna 
ganddo dwyllo; ac efe a ymfawryga 
yn ei galon, a thrwy heddwch y 
dinystria efe lawer: ac efe a saif 
yn erbyn tywysog y tywysogion ; 
ond efe a ddryllir heb law. 

26 A gweledigaeth yr hwyr a'r 
bore, yr hon a draethwyd,' sydd 
wirionedd: "selia dithau y weled- 
igaeth, o herwydd dros ddyddiau 
lawer y bydd. 

27 "Minnau Daniel a euthum yn 
llesg, ac a fôm glaf ennyd o ddydd- 
iau; yna y cyfodais, ac y gwneuth- 
um orchwyl y brenhin, ac a synnais 
o herwydd y weledigaeth, ond nid 
oedd neb yn et deall. 


PENNOD IX. 


1 Daniel yn ystyried amser y caelhiwed.; O ac 
yn cyffesu ei bechodau; 16 ac yn gweddïo 
am adnewyddu Jerusalem. 20 Gabriel yn 
dangos iddo y deg wythnos a thr ugain. 


SY y flwyddyn gyntaf i * Da- 
rïus mab Ahasferus, o had y 
Mediaid, *yr hwn a wnaethid yn 
frenhin ar deyrnas y Caldeaid, 

2 Yn y flwyddyn gyntaf o'i deyrn- 
asiad ef, myfi Daniel a ddeallais 
wrth lyfrau rifedi y blynyddoedd, 
am y rhai y daethai gair yr AR- 
GLWYDD at ” Jeremïah y prophwyd, 


Gabriel yn cyswro Daniel. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
DOG. 

I pen, 10. o: 


We) ) oÊ2. 





sanctaidd, 


6 Neu, 
lwyddiant, 


m pen. 12. 4, 
Dat, 22, 10. 


- 


n pen. 7. 23, 
a l0. $, 16. 


Cylch 
oos 


a nen 142], 
EcUAI 


a 6. 2S. 


2 Neu, yn 


yr hon y 
gwnaed ef 
um fren- 
hin. 


b Jer. 25. 12, 
a, 29, 10, 





Oyffes a 


DANIEL, IX. 


gweddi, Daniel. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
538. 





6 Deut. 7. 9. 
Neh. 1. 5. 
& 9. 32. 


d Pg, 106. 6. 
Es. 64. 5, 


8 Neu, 
Gennyt lî, 
Arglwydd 


ymae,neu, 


Tffad 
gwy 
bïau cyf- 
iawnder. 


£ Galar. l. 


l>. a 2.12. 


$ Heb. âg 
wyneb. 


y cyflawnai efe ddeng mlynedd a 
thri ugain yn anghyfannedd-dra 
Jerusalem. 

3 4 Yna y froais fy wyneb at yr 
Arglwydd DDUW, ì geisio trwy 
weddi ac ymbil, ynghyd âg ym- 
pryd, a sachlïan, a lludw. 

4 A gweddïais ar yr ARGLWYDD 
fy Nuw, a chyffesais, a. dywedais, 


.| Attolwg, “ Arglwydd DDUW mawr 


ac ofnadwy, ceidwad cyfammod a 
thrugaredd i'r rhai aì carant, ac 
i'r rhai a gadwant ei orchymynion ; 

5 “Pechasom, a gwnaethom gam- 
wedd, a buom anwir, gwrthryfelas- 
om hefyd, sef trwy gilio oddi wrth 
dy orchymynion, ac oddi wrth dy 
farnedigaethau, 

6 Ni wrandawsom chwaith ar y 
prophwydi dy weision, y rhai a 
lefarasant yn dy enw di wrth ein 
brenhinoedd, ein tywysogion, ein 
íadau, ac wrth holl bobl y tir. 

7 'I ti, ARGLWYDD, y perthyn 
cyfiawnder, ond i ni gywilydd wyn- 
ebau, megis heddyw ; i wŷr Judah, 
ac i drigolion Jerusalem, ac i holl 
Israel, yn agos ac ym mhell, trwy 
yr holl wledydd lle y gyrraist 
hwynt, am eu camwedd a wnaeth- 
ant i'th erbyn. 

8 ARGLWYDD, y mae cywilydd 
wynebau i ni, i'n brenhinoedd, i'n 
tywysogion, ac i'n tadau, o herwydd 
i ni bechu i'th erbyn. 

9 Gan yr ARGLWYDD ein DUW y 
mae trugareddau a maddeuant, er 
gwrthryfelu o honom i'w erbyn. 

10 Ni wrandawsom chwaith ar lais 
yr ARGLWYDD ein DUW, i rodio yn 
ei gyfreithiau ef, y rhaì a roddodd 
efe o'n blaen ni trwy law ei weision 
y prophwydi. 

ll Iê, holl Israel a. droseddasant 
dy gyfraith di, sef trwy gilio rhag 
gwrandaw ar dy lais di: am hynny 
*y tywalltwyd arnom ni y felldith 
ar llw a ysgrifenwyd y'nghyfraith 


.lMoses. gwasanaethwr Duw, am 
:| bechu o honom yn ei erbyn ef. 


12 Ac fefe a gyflawnodd ei eiriau 
y rhai a lefarodd efe yn ein herbyn 
ni, ac yn erbyn ein barnwyr y rhai 


|n barnent, gan ddwyn arnom ni 


ddïaledd mawr; canys £ni wnaeth- 
pwyd dan yr holl nefoedd megis y 
gwnaethpwyd ar Jerusalem. 

18 Megis y mae yn ysgrifenedig 
y'nghyfraith Moses y daeth yr holl 
ddrygfyd hyn arnom ni: etto nid 
ymbiliasom *o flaen yr ARGLWYDD 


892 


ein DUw, gan droi oddi wrth ein 
hanwiredd, a chan ddeall dy wir- 
ionedd di. 

14 Am hynny by gwyliodd yr AR- 


h Jer, 31. 98, 


GLWYDD ar y dïaledd, ac ai dug| **". 


arnom ni; o herwydd “cyfiawn 
yw yr ARGLWYDD ein DUW yn 
ei holl weithredoedd y mae yn eu 
gwneuthur: canys ni wrandawsom 
ni ar ei lais ef. 

15 Etto yr awr hon, O ARGLWYDD 
ein Duw, “yr hwn a ddygaist dy 
bobl allan o wlad yr Aipht â llaw 
gref, ac a wnaethost i ti enw 
megis heddyw, nyni a bechasom, ni 
a. wnaethom anwiredd. 

16 $ O ARGLWYDD, yn ol dy holl 
gyfiawnderan, attolwg, troer dy lid- 
10wgrwydd a'th ddigter oddi wrth dy 
ddinas Jerusalem, dy fynydd sanct- 
aidd; o herwydd am ein pechod- 
au, ac am anwireddau ein tadau, y 
mae Jerusalem a'th bobl " yn war- 
adwydd i bawb o'n hamgylch. 

l7 Ond yr awr hon gwrando, O 
ein Duw ni, ar weddi dy was, ac 
ar ei ddeisyfiadau, a " llewyrcha dy 
wyneb ar dy gyssegr anrheithiedig, 
er mwyn yr ARGLWYDD. 

18 Gostwng dy glust, O fy Nuw, 
a chlyw; agor dy lygaid, a gwel ein 
hanrhaith ni, a'r ddinas y gelwir dy 
enw di arni: oblegid nid o her- 
wydd ein cyfiawnderau ein hun yr 
ydym ni yn *tywallt ein gweddïau 
ger dy fron, eithr o herwydd dy 
aml drugareddau di. 

19 Clyw, ARGLWYDD; arbed, An- 
GLWYDD; ystyr, O ARGLWYDD, â 
gwna; nac oeda, er dy fwyn dy 
hun, O fy Nuw: o herwydd dy 
enw di a alwyd ar y ddinas hon, 
ac ar dy bobl. 

20 4 A mi etto yn llefaru, ac yn 
gweddïo, ac yn cyffesu fy mhech- 
od, a phechod fy mhobl Israel, ac 
yn tywallt fy ngweddi ger bron yr 
ARGLWYDD fy NUW dros fynydd 
sanctaidd fy Nuw ; 

91 Jê, a mi etto yn llefaru mewn 
gweddi, yna y gwr Gabriel, yr 
hwn a welswn mewn gweledigaeth 
yn y dechreuad, gan ehedeg yn 
fuan, Pa gyffyrddodd â mi ynghylch 
pryd yr offrwm prydnhawnol. 

992 Ac efe a barodd ? mm ddeall, 
ac a ymddiddanodd â mi, ac a ddy- 
wedodd, Daniel, deuthum yn awr 
allan i beri i ti fedru deall. 

23 Yn nechreu dy weddïau yr 


aeth y “gorchymyn allan, ac “mi| :2 


i Neh. 9, 33. 


k Exod. 6.1, 
6.2 32.11. 


1 Exod, 14. 
18. 


m Ps, 44,14, 
a 79, 4, 


n Num. 6. 
25 


Ps. 67. 1. 
a 80. 3, 7, 
19. 


$ Heb. 
gwneuthur 
vn deisyf- 
iadau 
gwympo 
gêr, &c. 


o pon. 8. 16. 


P pen, 8. 18. 


6 Heb. gair. 
9 pen. 10. 









Cyn 
CRIST 

Cylc 

598. 


T7 Heb. gwr 
dymuniad 





au. 

9 Neu, attal. 

9 Neu, U 
orphen. 

2 Heb. 
prophwyd. 

r Ezra 4, 24, 
an. 0. 1, 15, 

8 Heb. ddy- 
chwel ac a 
adeiledir. 

4 Nen 
adwy, neu, 
clawdd. 


t Matt. 22. 
7 


7 Neu, yr 
ordein- 


iwyd 
anrhaith, 


8 Neu, 
o herwydd 
ymledu o 
Jfieidd-dra. 
eb, o 
herwydd 
asgell 
Jfieidd-dra. 
u Natt. 24, 


15. 
Marc 13. 
Luc 21. 20, 


x Edrych 
Es. 10. 22, 


pen, 11. 36. 


Cylch 
54. 


2 Heb. 
fawr. 
apcen. 1.17. 


bGcn. 2.14, 


un gwr. 

d í)at. l. 12. 
14, 15. 

e Jcr. lO, O, 


Am farwolaeth y Messiah. 





a ddeuthum i'w fynegi ê 44: canys 
Tanwyl ydwyt ti: ystyr dithau y 
peth, a deall y weledigaeth. 

24 Deng wythnos a thri ugain a 
derfynwyd ar dy bobl, ac ar dy 
ddinas sanctaidd, i * ddibennu cam- 
wedd, ac i 9selio pechodau, ac i 
wneuthur cymmod dros anwiredd, 
ac i ddwyn cyfiawnder tragywydd- 
ol, ac i selio y weledigaeth aor 
brophwydoliaeth, ac i enneinio y 
sancteiddiolaf. 

25 Gwybydd gan hynny a deall, 
y bydd "o fynediad y gorchymyn 
allan am adferu ac am adeiladu 
Jerusalem, hyd y blaenor Messiah, 
saith wythnos, a dwy wythnos a 
thri ugain: yr heol a “adeiledir 
drachefn, a'r *mur, sef *mewn am- 


- |seroedd blinion. 


26 Ac wedi dwy wythnos a thri 
ugain *y lleddir y Messïah, ond 
6nid o'i achos ei hun: a 'phobl y 
tywysog yr hwn a ddaw a ddin- 
ystria y ddinas ar cyssegr; al 
ddiwedd fydd trwy lifeiriant, a hyd 
ddiwedd y rhyfel “y bydd dinystr 
anrheithiol. 

27 Ac efe a sicrhâ y cyfammod â 
llawer dros un wythnos: ac yn 
hanner yr wythnos y gwna efe i'r 
aberth a'r bwyd-offrwm beidio; *a 
thrwy “luoedd ffiaidd yr anrheithia 
efe A4, hyd oni thywallter * y diben 
terfynedig ar yr anrheithiedig. 


PENNOD X. 

1 Daniel, wedi ymddarostwng, yn gweled gwel- 
edigaeth. 10 Dychryn yn ei flino ef, a'r 
angel yn eî gysuro. 

MM y drydedd flwyddyn i Cy- 

rus brenhin Persia, y datgudd- 

Iwyd peth i Daniel, yr hwn y gelwid 

ei enw Beltesassar; ar peth oedd 

wir, ond yr amser nodedig oedd 

hir; ac “efe a ddeallodd y peth, 

ac a gafodd wybod y weledigaeth. 
2 Yn y dyddiau hynny y galerais 

i Daniel dair wythnos o ddyddiau. 
3 Ni fwytteais fara blasus, ac ni 

ddaeth cig na gwin yn fy ngenau ; 

gan ymiro hefyd nid ymirais, nes 
cyflawni tair wythnos o ddyddiau. 
4 Ac yn y pedwerydd dydd ar 
hugain o'r mis cyntaf, fel yr oedd- 
wn i wrth ymyl yr afon fawr, honno 
yw ” Hìdecel; 
5 Yna y cyfodais fy llygaid, ac 


.|yr edrychais, ac wele “*ryw wr 


wedi ei wisgo â llïan, a'i lwynau 
9wedi eu gwregysu âg *aur coeth 
o Uphaz: 


803 


DANIEL, X. 





6 A'i gorph oedd fel maen beryl, 
a'i wyneb fel gwelediad mellten, 
a'i lygaid fel lampau tân, a'i freich- 
iau aì draed fel lliw pres gloyw, 
a fsain ei eiriau fel sain tyrfa. 

7 A mi Daniel yn unig a welais 
y weledigaeth ; canys “y dynion y 
rhai oedd gyd â mi ni welsant y 
weledigaeth; eithr syrthiodd ar- 
nynt ddychryn mawr, fel y ffoisant 
1 ymguddio. 

8 A mi a adawyd fy hunan, ac a 
welais y weledigaeth fawr hon, ac 
ni thrigodd nerth ynof: canys "* fy 
ngwedd a drodd ynof yn llygred- 
igaeth, ac nid atteliais nerth. 

9 Eto mi a glywais sain ei eiriau 
ef: a phan glywais sain ei eiriau 
ef, yna iyr oeddwn mewn trwm- 
gwsg ar fy wyneb, am hwyneb tu 
a'r ddaear. 

10 1 Ac wele, “llaw a gyffyrddodd 
â mi, ac *a'm gosododd ar fy nglin- 
iau, ac a; gledr fy nwylaw. 

ll Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Daniel, ! wr $anwyl, deall y geiriau 
a lefaraf wrthyt, a saf yn dy sefyll: 
canys attat ti y'm hanfonwyd yr 
awr hon. Ac wedi iddo ddywedyd 
y gair hwn, sefais gan grynu, 

12 Yna efe a ddywedodd wrthyf, 
Nac ofna, Daniel: o herwydd er y 
dydd cyntaf y rhoddaist dy galon i 
ddeall, ac i ymgystuddio ger bron 
dy DDUW, y gwrandawyd dy eir- 
iau; ac o herwydd dy eiriau di y 
deuthum i. 

13 Ond tywysog teyrnas Persia a 
safodd yn fy erbyn un diwrnod ar 
hugain: ond wele mMichael, "un 
o'r tywysogion pennaf, a ddaeth i'm 
cynnorthwyo; a mi a arhosais yno 
gyd â brenhinoedd Persia. 

l4 A mi a ddeuthum i beri ì ti 
ddeall yr hyn a ddigwydd i'th bobl 
yn y dyddiau diweddaf: o herwydd 
nhy mae y weledigaeth etto dros 
ddyddiau (awer. 

15 Ac wedi iddo lefaru wrthyf y 
geiriau hyn, gosodais fy wyneb tu 
a'r ddaear, ac a euthum yn fud. 

16 Ac wele, tebyg i “ddyn a gy- 
ffyrddodd â'm gwefusau: yna yr 
agorais fy safn, ac y lleferais, ac y 
dywedais wrth yr hwn oedd yn 
sefyll ar fy nghyfer, O fy arglwydd, 
fy ngofidiau a droisant arnaf gan y 
weledigaeth, ac nid atteliais nerth. 

17 A pha fodd y dichon ? gwasan- 
aethwr fy arglwydd yma lefaru wrth 
fy arglwydd yma? a minnau yna 


Yr angel yn cysuro Daniel. 











Cyn 
CRIST 
Cylch 
59A. 


î Ezec, . 
14, 


CE Act. â T. 


h pen. T. 28. 


4 Neu, 
fy ngrym. 


i pen. 8. 18. 


k nen. 9. 21. 
UDat.l.lT. 

5 Heb. a 
wnaeth â 


6 Heb. dy- 
muniadau. 


m ad. 21. 
pen. l2. 1, 


e3 


Neu, 
y blaenaf. 


n JIab. 2. ô. 


8 Heb. 
Jeibion 
dynion. 


9 Neu, 
gwasan- 
aethwr 
yma fy 
arglwydd. 





Cadau brenhin y dehau _' DANIEL, XI. a brenhin y gogledd. 


C 


CRIST 7 Eithr yn ei le ef y saif un allan 


Cyn 
CRIST 





a —————————————————— Y CN ———'e* NN WW WN FE —— ' ^M ———— O O UU ———— Ì 


ni safodd nerth ynof, ac nid arhôdd 
ffun ynof. | 

18 Yna y cyffyrddodd eilwaith â 
mi fel dull dyn, ac a'm cryfhaodd i, 

19 Ac a ddywedodd, Nac ofna, 
9 wr anwyl ; heddwch i ti, ymnertha, 
ïe, ymnertha. A phan lefarasai efe 
wrthyf, ymnerthais, a_ dywedais, 
Llefared fy arglwydd; o herwydd 
cryfheaist fi. - 

20 Ac efe a ddywedodd, A wydd- 
ost ti paham y deuthum attat? ac 
yn awr dychwelaf i ryfela â thy- 
wysog Persia: ac wedi i mi fyned 
allan, wele, tywysog tir Groeg a 

daw. 

21 Eithr mynegaf i ti yr hyn a 
hysbyswyd yn ysgrythyr y gwir- 
ionedd; ac nid oes un yn “ymegnïo 
gyd â mi yn hyn, ond PMichael 
eich tywysog chwi. 

PENNOD XI. 
1 Dinystr Persia gan frenhin Groeg. ô Y cy- 
nghreiriau a'r cadau rhwng brenhin y dehaw 

a, brenhin y gogledd. 930 Rhutlw a chreulon- 

der y Rhufeiniaid. 

A yn y flwyddyn gyniíiaf i * Da- 
rïus y Mediad, y sefais i i'w 
gryfhâu ac i'w nerthu ef. 

2 Ac yr awr hon y gwirionedd a 
fynegafi ti; Wele, fri brenhin etto 
a safant o fewn Persia, a'r pedwer- 
ydd a fydd cyfoethoccach na hwynt 
oll: ac fel yr ymgadarnhao efe yn 
ei gyfoeth, y cyfyd efe bawb yn 
erbyn teyrnas Groeg. 

3 A Pbrenhin cadarn a gyfyd, ac 
a lywodraetha â llywodraeth fawr, 
ac a wna fel y mynno. 

4 A phan safo efe, dryllir ei 
deyrnas, ac a'i rhennir tu a phed- 
war gwynt y nefoedd; ac nid i'w 
hiliogaeth ef, “nac fel ei lywodraeth 
a lywodraethodd efe: o herwydd 
ei frenhiniaeth ef a ddiwreiddir i 
eraill heb law y rhai hynny. 


o flaguryn ei gwraidd hi, yr hwn 
a ddaw â llu, ac a â i amddiffynfa 
brenhin y gogledd, ac a wna yn eu 
herbyn hwy, ac a orchfyga ; 

8 Ac a ddwg hefyd i gaethiwed 
i'r Aipht, eu duwiau hwynt, a'u 
tywysogion, a'u dodrefn anwyl o 
arian ac aur; ac efe a bery fwy o 
flynyddoedd na brenhin y gogledd. 

9 A brenhin y dehau a ddaw i'w 
deyrnas, ac a ddychwel i'w dir ei 
hun. 

10 A'i feibion a 5gyffrôir, ac a 
gasglant dyrfa o luoedd mawrion: 
a chan ddyfod y daw 4427, ac a lif- 
eiria, ac a â trosodd: yna efe a 
ddychwel, ac a gyffrôir hyd ei am- 
ddiffynfa ef. 

ll Yna y cyffry brenhin y dehau, 
ac yr â allan, ac a ymladd âg ef, 
sef â brenhin y gogledd: ac efe a 
gyfyd dyrfa fawr; ond y dyrfa a 
roddir i'w law ef. 

12 Pan gymmerer ymaith y dyrfa, 
yr ymddyrchafa ei galon, ac efe 
a gwympa fyrddiwn; er hynny ni 
bydd efe cryf. 

]3 Canys brenhin y gogledd a 
ddychwel, ac a gyfyd dyrfa fwy 
na'r gyntaf, ac *ym mhen ennyd o 
flynyddoedd, gan ddyfod y daw â 
llu mawr, ac â chyfoeth mawr. 

l4 Ac yn yr amseroedd hynny 
llawer a safant yn erbyn brenhin 
y dehau ; “a'r yspeilwyr o'th bobl 
a ymddyrchafant i sicrhâu y weled- 
igaeth ; ond hwy a syrthiant. 

15 Yna y daw brenhin y gogledd, 
ac a fwrw glawdd, ac a ennill $y 
dinasoedd caerog, ond breichiau y 
dehau ni wrthsafant, "na'i bob 
ddewisol ef; ac ni bydd nerth i 
sefyll, 

16 A'r hwn a ddaw yn ei erbyn 
ef a wna fel y mynno, ac ni bydd 





a safo o'i flaen; ac efe a saif “yn |*meb. 
4y wlad hyfryd, a thrwy ei law ef| hardduch, 
y, difethir hi. a MU 
l7 Ac efe a esyd ei wyneb ar|inen 53 
fyned â chryfder ei holl deyrnas, “ 
*a rhai uniawn gyd âg ef; fel hyn 


hau, ac um o'i dywysogion: ac efe 
a gryfhâ uwch ei law ef, ac a lyw- 
odraetha: llywodraeth fawr fydd 
ei lywodraeth ef. 

6 Ac yn niwedd blynyddoedd yr 


$ Neu, ac 
uniondeb 


5 $ Yna y cryfhâ brenhin y de- 


2 Heb. “ ymgyssylltant; canys merch bren- | y gwna: ac efe a rydd iddo ferch 
ae |hin y dehau a ddaw at frenhin y | gwragedd, *gan ei llygru hi; ond |*Teb.ie 
sHe.  |gogleddi wneuthur *cymmod ;; ond | ni saif hi ar ei du ef, ac ni bydd] 7." 
new” |ni cheidw hi nerth y braich; ac | hi gyd âc ef. 
et ni saif yntau, nai fraich: eithr | l8 Yna y íry efe ei wyneb at yr 

' |rhoddir hi i fynu, ar rhai a'i dys- | ynysoedd, ac a ennill lawcr; ond|sHeb. iddo 
£Neu,a. |asant hi, ar hwn *ai cenhedlodd | pennaeth a bair i'w warth ef beidio, nen, fost 

et hwn. 


esgorodd 
ui. 


hi, a'i chymhorthwr, yn yr amser- 


9er ei fwyn ei hun, heb warth 
oedd Rhyn. 


» . . 6 Heb. heb 
iddo ei hun: efe a'i dettry arno ef. 


ei warth. 


M————— I —— O UA a I GE <m———_ d— ——_—_ Oh a —_— 4eO O  —————————— AI —— O O O O OA O O OG 
, 








Rhlwthr. a chreulonder 





Cyn 
URIS'T 
. Cylch 

694. 





7 Hob. 
a boro $ 
drelluwr 


ne 
Tynu. 


| epen. 7. 8. 
a 8.9. 


9 Heb. A'r 


ddau fren- 
hin hyn, ew 


19 Ac efe a dry ei wyneb at am- 
ddiffynfeydd ei dir ei hun: ond 
efe a dramgwydda, ac a syrth, ac 
nis ceir ef. 

20 Ac yn ei le ef y saif un “ a gyfyd 
drethau y'mngogoniant y deyrnas: 
ond o fewn ychydig ddyddiau y 
distrywir ef; ac nid mewn dig, nac 
mewn rhyfel. 

91 Ac yn ei le yntau y saif *un 
dirmygus, ac ni roddant iddo ogon- 
iant y deyrnas: eithr efe a ddaw ì 
mewn yn heddychol, ac a_ ymeifl 
yn y frenhiniaeth trwy weniaith. 

92 Ac â breichiau llifeiriant y 
llifir trostynt oi flaen ef, ac y 
dryllir hwynt, a fthywysog y cyfam- 
mod hefyd. 

23 Ac wedi ymgyfeillach âg ef, y 
gwna efe dwyll: canys efe a ddaw 
ì fynu, ac a ymgryfhâ âg ychydig 
bobl. | 

24 “Tr dalaeth heddychol a bras 
y daw efe, ac a wna yr hyn nì 
wnacth eì dadau, na thadau ei 
dadau: ysglyfaeth, ac yspail, a gol- 
ud, a daena efe yn eu mysg: ac 
ar gestyll y bwriada efe ei fwriad- 
au, se/ dros amser. 

25 Ac efe a gyfyd ei north a'i 
galon yn erbyn brenhin y dehau â 


llu mawr: a brenhin y dehau a. 


ymesyd i ryfel â llu mawr a chryf 
lawn; ond ni saif efe: canys bwr- 
iadant fwriadau yn ei erbyn ef. 

26 Y rhai a fwyttânt ran o'i fwyd 
ef a'ì difethant ef, a'i lu ef a lif- 
eiria ; a llawer a syrth yn lladdedig. 


| 27A chalon y ddau frenhin hyn 
Judd ar wneuthur drwg, ac ar un 


| au bwrdd y íraethant gelwydd; ond 


| E ad. 20, 35, 
40 


h ad, 22. 
Cyflawnwyd 
cylch 
160, 


Oyfiawnwyd 
cylch 
16S. 


& pen. 8. Il, 
a l2.11. 














ni thyccìa: canys 2etto y bydd y 
diwedd ar yr amser nodedig. 
28 Ac efe a ddychwel i'w dir ei 


hun â chyfoeth mawr; Pa'i galon 
Jydd yn erbyn y cyfammod sanct- 


aidd: felly y gwna efe, ac y dy- 
chwel i'w wlad. 

29 Ar amser nodedig y dychwel, 
ac y daw tu a'r dehau; ac ni bydd 
fel y daith gyntaf, neu fel yr olaf. 

30 Y Canys llongau Chitim a 
ddeuant yn ei erbyn ef; am hynny 
yr ymofidia, ac y dychwel, ac y 
digia yn erbyn y cyfammod sanct- 
aidd: felly y gwna efe, ac y dy- 
chwel; ac efe a ymgynghora âr 
rhai a adawant y cyfammod sanct- 
aidd. 

31 Breichiau hefyd a safant ar ei 
du ef, ac 'a halogant gyssegr yr 


835 


DANIEL, XI. 


amddiffynfa, ac a ddygant ymaith 
y gwastadol aberth, ac a osodant 
yno y ffieidd-dra * anrheithiol. 

32 A throseddwyr y cyfammod a 
lygra efe trwy weniaith: eithr y 
bobl a adwaenant eu Duw, a fydd- 
ant gryfion, ac a ffynnant. 

33 A'r rhai synhwyrol ym mysg y 
bobl a ddysgant lawer; etto syrth- 
iant trwy y cleddyf, a thrwy dân, 
rwy gaethiwed, a thrwy yspail, 
ddyddiau /awer. | 

34 A phan syrthiant, â chymmorth 
bychan y cymhorthir hwynt: eithr 
llawer a lŷn wrthynt hwy trwy wen- 
iaith, 

35 A rhai o'r deallgar a syrthiant 
“i'w Fpuro, ac i'w glanhâu, ac i'w 
cannu, hyd amser y diwedd : ! canys 
y mae eito dros amser nodedig. 

36 A'r brenhin a wna wrth ei 
ewyllys ei hun, ac a ymddyrcha, ac 
a ymfawryga uwch law pob duw; 
ac "yn erbyn DUW y duwiau y 


traetha efe bethau rhyfedd, ac a|. 


lwydda nes diweddu y digter: can- 
ys yr hyn a ordeiniwyd, a fydd. 

37 Nid ystyria efe Dduw ei dad- 
au, na serch ar wragedd, ïe, nid 


ystyria un duw: canys goruwch|, 


pawb yr ymfawryga. 

38 Ac efe a anrhydedda Dduw 
$ y nerthoedd yn ei le ef: ïe, duw 
yr hwn nid adwaenai ei dadau a 
ogonedda efe âg aur ac âz arian, ac 
â meini gwerthfawr, ac â phethau 
7 dymunol. 

39 Fel hyn y gwna efe *yn yr 
amddiffynfeydd cryfaf gyd â duw 
dïeithr, yr hwn a gydnebydd efe, 
ac a chwanega ei ogoniant: ac a 
wna ìddynt lywodraethu ar lawer, 
ac a ranna y tir am ? werth. 

40 Ac yn amser y diwedd yr ym- 
gornia brenhin y dehau âg ef, a 
brenhin y gogledd a ddaw fel cor- 
wynt yn ei erbyn ef, â cherbydau, 
ac â marchogion, ac â llongau la- 
wer; ac efe a ddaw i'r tiroedd, ac 
a lifa, ac a â trosodd. 

41 Ac efe a ddaw “i'r "hyfryd- 
wlad, a llawer o wlcdydd a syrth- 
iant: ond y rhai hyn a ddïangant 
oi law ef, Edom, a Moab, a phen- 
naf meibion Ammon. 

42 Ac efe *a estyn ei law ar y 
gwledydd; a gwlad yr Aipht ni 
bydd dïangol. 

43 Eithr efe a lywodraetha ar 
drysorau aur ac arian, ac ar holl 
anwyl bethau yr Aipht: y Eibyaid 


y Rlwfeiniaid. 


Cyn 
CRIS'N 
Cylch 
co4. 

2Z Nou, a 
bair synnu. 





eithr, &c. 


ac ì gannu, 

&c. 

k pon. 12. 
10. 

lad. 29. 


m pen. 7. 8. 
a 8. 20. 


5 Neu, Ac 
am y Duw 
Hollalluog, 
yn eì 
orsedd, yr 
anrhyd- 
edda : ie, 
ele a an- 
rhydedda 
Dduw nid 
adwaenai 
ei dadau 
ef, âg aur, 
&c. 


6 Nou, jr 
amdd iff ym- 
feydd, 
Heb. 
Mauaxm. 
7 Neu, 
hyfryd. 
8 Heb. 
u'nghad- 
crnid am- 
ddif yn- 
Jeydd. 
9 Nou, elu. 


2 Neu, 
i wlad 
harddwch, 
neu, 
addurn. 


n a0. 16. 


8 JIeb 
a ewfyn 
allan eî 

w. 





Dangos yr amseroedd 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
534, 





4 de " 
ar fynydd 
harddwch, 


6 i'w ddiw- 
edd, 


a Matt. 24, 
GU. 


b Pxod. 32, 
» 


Neu, 
ethrawon. 

f Matt, 18, 
49. 


£ 1 Oor. 15, 
41. 

h pen. 8. 26. 
ad. 9 


I Dat, 10. 4. 
a 22. 10, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
195. 





hefyd a'r Ethiopiaid fyddant ar ei 
ol ef. 
44 Eithr chwedlau or dwyrain ac 
o'r gogledd a'i trallodant ef: ac efe 
a â allan mewn llid mawr i ddi- 
fetha, ac i ddifrodi llawer. 

45 Ac efe a esyd bebyll ei lys 


- |rhwng y moroedd, *ar "yr * hyfryd 
. | fynydd sanctaidd: etto efe a ddaw 
'|*hyd ei derfyn, ac ni bydd cyn- 


northwywr iddo. 


PENNOD XII. 
1 Michael a wared Israel o'i flinderau. 5 Dang- 
os yr amseroedd 4 Daniel. 

CO yn yr amser hwnnw y saif 

Michael y tywysog mawr, yr 

hwn sydd yn sefyll dros feibion dy 

bobl: yna *y bydd amser blinder, 

y cyfryw ni bu er pan yw cenedl 

hyd yr amser hwnnw: ac yn yr 

amser hwnnw y gwaredir dy holl 

bobl, y rhai a gaffer yn ysgrifenedig 
yn ? y llyfr. 

2 A llawer o'r rhai sydd yn cysgu 


an yn llwch y ddaear a_ddeffroant, 
" |“rhai i fywyd tragywyddol, a rhai 
v; |Ì warth a dirmyg tragywyddol. 


3 *A'r *doethion fa ddisgleiriant 
fel disgleirdeb y ffurfafen ; a'r rhai 


'|a droant lawer i gyfiawnder, a 


fyddant “fel y sêr byth yn dragy- 
dd 


4 ^Tithau, Daniel, 'cau ar y geir- 
iau, a selia y llyfr hyd amser y 

iwedd: llawer a gynniweirant, a 
gwybodaeth a amlhêir, 

5 $I Yna myfi Daniel a edrychais, 
ac wele ddau eraill yn sefyll, un 


LLYFR 


PENNOD I. 

1 Hosea, er mwyn dangos barn Duw am bul- 
teindra. ysprydol, yn cymmeryd Gomer yn 
wraig; 4 ac yn cenhedlu Jezreel, 6 a Lo- 
ruhamah, 8 a. Lo-ammi. 10 Edfryd Judah 
ac Israel. 

AIR yr ARGLWYDD yr hwn a 
ddaeth at Hosea, mab Beeri, 
yn nyddiau Uzziïah, Jotham, Ahaz, 

a Hezecïah, brenhinoedd Judah, ac 

yn nyddiau Jeroboam mab Joas, 

brenhin Israel. 
2 Dechreu ymadrodd yr AR- 

GLWYDD trwy Hosea. Yr AR- 

GLWYDD a ddywedodd wrth Hosea, 


.|*Dos, cymmer i ti wraig o odineb, 
a phlant o odineb: o herwydd Py 


856 


HOSEA, I. 











i Daniel. 
or fu yma ar fin yr afon, ac un| _ Cyn 
arall o'r tu arall ar fin yr afon. ca 

6 Ac 4n a ddywedodd wrth yr| 534. 
hwn a wisgasid â “llïan, yr hwn )xpen.10.5. 
ydoedd *ar ddyfroedd yr afon, Pa |* Heb 
hyd fydd hyd ddiwedd y rhyfedd-| 
odau hyn ? 

7 ! Olywais hefyd y gwr a wisgasid ,' Dat. 10.5, 
â llïan, yr hwn ydoedd ar ddyfr-| 
oedd yr afon, pan ddyrchafodd efe 
ei law ddehau ai aswy tu a'r nef- 
oedd, ac y tyngodd i'r hwn sydd 
yn byw yn dragywydd, "y bydd mpmn 12. 
dros amser, amserau, a *hanner:|4Nen, 
ac wedi darfod gwasgaru nerth y| "“” 
bobl sanctaidd, y gorphenir hyn oll. 

8 Yna y clywais, ond ni ddeallais: 
eithr dywedais, O fy arglwydd, beth 
Jydd diwedd y pethaw hyn ? 

9 Ac efe a ddywedodd, Dos, 
Daniel: canys cauwyd a "seliwyd |»4.4. 

y geiriau hyd amser y diwedd. 

10 “Llawer a_burir, ac a gennir, *p»n.11. 
ac a brofir ; eithr y rhai drygionus | Zech.13. 
a wnant ddrygioni: ac ni ddeall yr | ” 
un o'r rhai drygionus; ond Py rhai "yen.n. 
doethion a ddeallant. a 

ll Ac o'r amser y tynner ymaith 
1y gwastadol aber, *ac y gosoder | «pen. 8.11. 
i fynu " y ffieidd-dra *anrheithiol, y Mb. 
bydd mil dau cant a deg a phed- | 4ffidddru, 
war ugain o ddyddiau. r pen. 11, 

12 Gwŷn ei fyd a ddisgwylio, ac! v.a 
a ddêl hyd y mil tri chant a phym- |, bair synnu. 
theg ar hugain o ddyddiau. 

13 Dos dithau hyd y diwedd: 

7 canys gorphwysi, a sefì yn dy ran 7Neu,a _ 

yn niwedd y dyddiau. ca 
| 

HOSEA. 

mae y wlad gan butteinio yn E. Cyn 

teinio oddi ar ol yr ARGLWYDD. Ee 

3 Ac efe a aeth ac a gymmerodd _ 
Gomer merch Diblaim; ac hi a 
feichiogodd, ac a ddug iddo ef fab, 

4 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrtho, Galw ei enw ef Jezreel: 
canys ar fyrder y ^“diïalaf waed |?Heb. 
Jezreel ar dŷ Jehu, ac y gwnaf i| gwad," 
frenhiniaeth tŷ Israel ddarfod. 

5 A'r dydd hwnnw y torraf fwa 
Israel y'nglyn Jezreel. 

64A hi a feichiogodd eilwaith, 
ac a esgorodd ar ferch. A dy- 
wedodd 4» Arglwydd wrtho, Galw 
ei henw hi *Lo-ruhamah; am na |ssef, 
chwanegaf drugarhâu wrth dŷ Is- FM 


——z —___ —  -_. I nyw, au ——— —,. XXK- Ng uu — uu un au uf uu gay gu gyd o urn 0.14 rydd uu Sm y fT i in I yp 0 my FL y TR i y 





Cyn 
CRIST 
. Cylch 
18. 
| 4 Neu, 
Jel y cwbl- 
Jeddeuwn 
$. tddynt. 





5 Sef, Nid 
fy mhobl â 


* Neu, yn 
lle yr hyn 
a ddywed- 
wyd wrth- 
4n. 

f Es.ll. 13. 


2 Sef, Fy 
5n uobl 3. 
3 Sef, Yr 


|. garhawyd 
|. wrtli. 
| & Hs.50.l. 


u 'D KZec. 16. 
Mm 2. 


d ad. 8, 12. 





e Job 5. 29, 


Darn Duw 


c Zech. 4. 6. 
&.9. 10. 





hon a «rn- 


Jer, 44, 17. 


| rael ; “eithr dygaf hwynt ymaith yn 


llwyr. 

7 Ac etto mi a drugarhâf wrth 
dŷ Judah, ac a'u cadwaf hwynt 
trwy yr ARGLWYDD eu DUW; ac 
cenid â bwa, nac â chleddyf, nac â 
rhyfel, mac â meirch, nac â march- 
ogion, y cadwaf hwynt. 

8 7 A hi a ddiddyfnodd Lo- 
ruhamah, ac a feichiogodd, ac a 
escorodd ar fab. 

9 A Duw a ddywedodd, Galw 
'ei enw ef 5Lo-ammi: canys nid 
ydych bobl i mi, ac ni byddaf i 
chwithau 47 DDUW. 

10 1 Etto €bydd nifer meibion Ís- 
rael fel tywod y môr, yr hwn nis 
mesurir, ac nis cyfrifir: a “bydd, 
6yn y man lle y dywedwyd wrth- 
'ynt, Nid pobl i mi ydych chwi, 
'y dywedir 47020 wrthynt, Meibion 
y Duw byw ydych. 

ll fYna meibion Judah a meib- 





' |ion Israel a gesglir ynghyd, a hwy 


a osodant iddynt un pen; a deu- 
ant i fynu or tir: canys mawr 
Jydd dydd Jezreel. 


PENNOD IL 
1 Delw-addoliaeth y bobl; 6 a barn Duw yn 
ew herbyn hwy: l4 y mae yn addaw cym- 
modi & hwynt. 


YWEDWCH wrth eich brodyr, 
2 Ammi; ac wrth eich chwiïor- 
' ydd, * Ruhamah. 

2 Dadleuwch â'ch mam, dadleu- 
'wch: canys *nid fy ngwraig yw 
hi, ac nid ei gwr hi ydwy/ finnau: 
bwried hithau ymaith ei P phuttein- 
dra oì golwg, ai godineb oddi 
rhwng ei bronnau ; 

3 Rhag i mi ei dïosg hi yn noeth- 


cEzee. 164. Ìymmun, a'i gosod fel y dydd cy 


caned hi, a'i gwneuthur fel anial- 
wch, a'i gosod fel tir diffaeth, a'i 
lladd â syched. 

4 Ac ar ei phlant ni chymmeraf 
drugaredd; am eu bod yn blant 
godineb. 

5 Canys eu mam hwynt a buttein- 
iodd ; gwaradwyddus y gwnaeth yr 
hon a'u hymddâg hwynt: canys dy- 
wedodd hi, Af ar ol fy nghariadau, 
9y rhai sydd yn rhoi fy mara a'm 
dwfr, fy ngwlan a'm llin, fy olew 
a'm dïodydd. 

6 î Am hynny wele, *mi a gauaf 
i fynu dy ffordd di â drain, ac 
a furiaf fur, fel na chaffo hi ei 
llwybrau. 

7 A hi a ddilyn ei chariadau, 
ond nis goddiwes hwynt; a hi a'u 





&OT 


HOSEA, H. 


gao i 
cais hwynt, ond nis calŶ: yna y 


dywed, Af a dychwelaf at fy ngwr 
cyntaf; canys gwell oedd amaf fi 
yna nag yr awr hon. 

8 Ac ni wyddai hi mai myfi a 
roddais iddi ŷd, a *gwin, ac olew, 
ac a amlheais ei harian ai haur, y 
rhai * ddarparasant hwy i Baal. 

9 Am hynny y dychwelaf, a chym- 
meraf fy ŷd yn ei amser, am gwin 
yn ei dymmor; a dygaf ymaith fy 
ngwlan a'm llin a guddiai ei noeth- 
ni hi. 

10 A fmi a ddatguddiaf bellach ei 
“brynti hi y'ngolwg ei chariadau ; 
ac nis gwared neb hi o'm llaw i. 

Il Gwnaf hefyd i'w holl orfoledd 
hi, ei gwyliau, ei newydd-leuadau, 
a'1 Sabbathau, a'i holl uchel-wyliau, 
beidio. 

12 A mi a anrheithiaf ei gwin- 
wydd hi a'i fficyswydd, “am y rhai 
y dywedodd, Dyma fy ngwobrwyon 
y rhai a roddodd fy nghariadau i 
mi; ac Pmi a'u gosodaf yn goed- 
wig, a. bwystfilod y maes a'u difa 
hwynt. 

13 A mi a ymwelaf â hi am ddydd- 
iau Baalim, 42 y rhai y llosgodd hi 
arogl-darth iddynt, ac y gwisgodd 
ei chlust-fodrwyau a'i thlysau, ac yr 
aeth ar ol ei chariadau, ac yr ang- 
hofiodd fî, medd yr ARGLWYDD. 

14 I Am hynny wele, mi ai denaf 


yn erbyn Isracl. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
1785. 





4 IIeb, 
gwîn 
newydd, 

5 Neu, a 
aweithias- 
ant yn | 
Laal. 


6 Neu, gor- 
esgynaf. 


f Ezec, 16. 
9.223 


neu, hyn- 
fydrwydd. 


£ ad. 5. 


h Ps, 0. 12, 
lô. 
J Ofsy y, 


hi, ac a'i dygaf i'r anialwch, ac a|: 


ddywedaf wrth fodd ei chalon. 

15 A mi a roddaf iddi ei gwin- 
llannoedd o'r fan honno, a 'dyfíryn 
Achor yn ddrws gobaith; ac yno 
y cân hi, fel *yn nyddiau ei hieu- 
encctid, ac megis ym y dydd y 
daeth hi i fynu o wlad yr Aipht. 

16 Y dydd hwnnw, medd yr AR- 
GLWYDD, y'm gelwi *Issi, ac ni'm 
gelwi mwyach 9? Baali. 

17 Canys 'bwriaf enwau Baalim 
allan o'i genau hi, ac nis cofiêir 
hwy mwyach wrth eu henwau. 

18 A'r dydd hwnnw y gwnaf "am- 
mod drostynt âg anifeiliaid y maes, 
ac âg ehediaid y nefoedd, ac âg 


ymlusgiaid y ddaear; "a'r bwa, a'r "yes 


cleddyf, a'r rhyfel, a dorraf ymaith 
o'r ddacar, a gwnaf iddynt orwedd 
yn ddïogel. 

19 A mi a'th ddyweddïaf â mi fy 
hun yn dragywydd; ïe, dyweddïaf 
di â mi fy hun mewn cyfiawnder, 
ac mewn barn, ac mewn tiriondeb, 
ac mewn trugareddau. 

20 A dyweddïaf di â mi mewn 


Dd5ô 


ì Jos. T. 26. 
Es. 65. 10. 


k Jer. ya, gn, 
HFzee. 16. 
2. GO. 


8 Sef, Fy 
ngwr. 

9 Sef, Fy 
arglwydd. 

ì Exod. 20. 


Ps. 16. 4. 
Zech, 19.2, 


l2zec. 39.9, 
Zech. 9. 10. 





Born Duw yn erbyn 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
S5. 


o Jer. ôL, 
93, 91, 





p Zech, &. 
12. 


gJer.31.27. 
Zech. 10. 9, 


r pen, 1. 10, 


Rhuf.9.26, 


1 Petr 2. 
10, 


apen.l,2. 


2 Heb. 


grawnwin. 


3 Heb. 
lethec. 

b Deut. 21. 
15, 


ffyddlondeb; a *thi a adnabyddi 
yr ARGLWYDD. 

91 A'r dydd hwnnw Py gwran- 
dawaf, medd yr ARGLWYDD, ar y 
nefoedd y gwrandawaf; a hwythau 
a wrandawantary ddaear; . 

22 A'r ddaear a wrendy ar yr ŷd, 
a'r gwin, ar olew; a hwythau a 
wrandawant ar Jezreel. 

23 A mi ai hauaf hi i mi fy 
hun yn y ddaear, ac a drugarhâf 
wrth yr hon ni chawsai drugar- 
edd; ac "a ddywedaf wrth 4 rhat 
nid oedd bobl i mi, Fy mhobl wyt 
ti: a hwythau a ddywedant, O fy 


Nuw. 
PENNOD HI. 
1 Trwy lanhâw godineb-wraìg, 4 y dangosir 
anghyfannedd-dra. Israel o flaen eî adferiad. 
NA yr ARGLWYDD a ddywed- 
odd wrthyf, “Dos etto, câr 
wraig, (hoff gan e chyfaill, a_hi- 
thau wedi torri ei phrïodas,) yn ol 
cariad yr ARGLWYDD ar feibion Is- 
rael, a hwythau yn edrych ar ol 
duwiau dïeithr, ac yn hoffi costrel- 
au * gwin. 

2 A mi ai prynais hi i mi er 
pymtheg o arian, ac em homer o 
haidd, a *hanner homer o haidd: 

3 A dywedais wrthi, P Aros am 
danaf lawer o ddyddiau; na phut- 
teinia, ac na fydd i wr arall: a 


minnau a fyddaf felly i tithau. 


c pen. 10. 2. 


4 Heb, 
sef yll-belh. 


d Jer, 20. 9. 


Lzec. 24. 

2 

a 1. 22, 
e Es. 2.2. 

Mic, 4, 1. 


b Jer. 4, 93, 


Seph.1.2. | y llesgâ oll sydd yn trigo ynddi, 





4 Canys llawer o ddyddiau yr 
erys meibion Israel “heb frenhin, 
a heb dywysog, a heb aberth, a 
heb *ddelw, a heb ephod, a Aeb 
teraphim. 

5 Wedi hynny y dychwel meibion 
Israel, ac y ceisiant yr ARGLWYDD 
eu Duw, a “Dafydd eu brenhin; 
ac a barchant yr ARGLWYDD a'i 
ddaioni yn * y dyddiau diweddaf. 


PENNOD IV. 


1 Barnedigaelhaw Duw yn erbyn pechodau y 
bobl, 6 a'r offeiriaid ; 12 ac yn erbyn eu 
delw-addoliaeth. hwy. 15 Annog Judah â 
gymmeryd rhybudd wrth ofidiau Israel. 


EIBION Israel, gwrandêwch 
air yr ARGLWYDD: canys ^y 


| mae cŵyn rhwng yr ARGLWYDD 
-|a thrigolion y wlad, am nad oes 


na gwirionedd, na thrugaredd, na 
gwybodaeth o DDUW, yn y wlad. 

2 Trwy dyngu, a dywedyd cel- 
wydd, a lladd celain, a lladraita, a 
thorri prïodas, y maent yn torri all- 
an, a gwaed a gyffwrdd â gwaed. 

3 Am hynny Py galara y wlad, ac 


HOSEA, III. 





ynghyd â bwystfilod y maes, ac 
ehediaid y nefoedd; pysgod y môr 
hefyd a ddarfyddant. 

4 Er hynny nac ymrysoned, ac 
na cherydded neb eu gilydd: can- 
ys dy bobl sydd megis rhai yn 
ymryson â'r offeiriad. 

5 Am hynny fi a syrthi y dydd, 
ar prophwyd hefyd a syrth gyd â 
thi y nos, a mì a *ddifethaf dy fam. 

6 “Fy mhobl a *ddifethir o 
eisieu gwybodaeth: am i ti ddiï- 
ystyru gwybodaeth, minnau ath 
ddïystyraf dithau, fel na byddech 
offeiriad i mi; ac am i ti anghofio 
cyfraith dy DDUW, minnau a ang- 
hofiaf dy blant dithau hefyd. 

7 Fel yr amlhasant, felly y pech- 





y bobl, a'r offeiriaid, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
780. 


2 Heb. 
dorraf 
ymaith. 

c Es. 5. 13, 

$ Heb, 
dorrir 
ymaith. 


asant i'm herbyn: am Aynny *eu |4Pni3.1>. 


gogoniant a newidiaf yn warth. 

8 Bwytta y maent bechod fy 
mhobl, ac at eu hanwiredd hwynt 
y maent yn dyrchafu * eu calon. 

9 A “bydd yr un fath, bobl ac 
offeiriad: ac ymwelaf â hwynt 
am eu ffyrdd, a *thalaf iddynt 
eu gweithredoedd. 

10 fBwyttânt, ac nis diwellir; put- 
teiniant, ac nid amlhânt; am idd- 
ynt beidio â disgwyl wrth yr AR- 
GLWYDD. 

ll Godineb, a gwin, a gwin new- 
ydd, a ddwg y galon ymaith. 

12 Fy mhobl a ofynant gyng- 
hor i'w cyffion, a'u ffon a ddengys 
iddynt: canys * yspryd godineb a'u 
cyfeiliornodd Awynt, a phuttein- 
iasant oddi wrth eu Dyw. 

13 " Ar bennau y mynyddoedd yr 
aberthant, ac ar y bryniau y llosg- 
ant arogl-darth, dan y dderwen, a'r 
boplysen, a'r llwyfen, am fod yn 
dda eu cysgod: 'am hynny y put- 
teinia eich merched chwi, a'ch 
gwragedd a dorrant brïodas. 

l4 *Nid ymwelaf â'ch merched 
pan butteiniont, nac â'ch gwrag- 
edd pan dorront brïodas: am fod 
y rhai hyn yn ymddidoli gyd â 
phutteiniaid, ac aberthasant gyd â 
dihirogod; a'r bobl ni ddeallant, 
7 a dramgwyddant. 

15 “4 Eri ti, Israel, butteinio, etto 
na pheched Judah: nac ewch i 
E Gilgal, nac ewch i fynu i 'Beth- 


afen ; ac “na "thyngwch, Byw yw], 


yr ARGLWYDD. 
16 Fel anner anhywaith yr an- 


hyweithiodd Israel: yr ARGLWYDD| 


yr awr hon a'u portha hwynt fel 
oen mewn ehangder. 


: 6Neu, Onid | 


4 Heb. eu 
henaid. 
e Es. 24, 2, 


5 Heb. 
dychwelaf, 
f Lef. 26.26, 


Mic. 6. 14, 
ag. l. 6. 


























i Amos. 7. | 
Rhuf. 1, 
2s. 


ymwelaf, |) 
&c, 


7 Neu, 
a gospir. 





a Uhywysogion Isvraed. 


nau. 
P Jer, 2. 26. 


Neu, Ni 
ddïoddef 
eu gwaith 
iddynl 
droî. 

a pen. 4. 12. 


b pan. 7, 10, 


e Diar. 1, 
o 


Es.l,15. 
Jer, ll.11. 
Ezec. $, 19. 
Mic. 9, 4, 
Ioan 7, 94. 


d Zech. 11. 
o. 


o pen. 8. 1. 


f Deut. 19. 
14, 


4 Ncu, pryf. 


17 Ephraim a ymgyssylltodd âg 
eilunod: gâd iddo. 

18 *Surodd eu dïod hwy; gan 
butteinio y putteiniasant : » hoff yw, 
Moeswch, fry gywilydd gan ei 
9llywodraethwyr hi. 

19 Y gwynt a'i rhwymodd hi yn ei 
hadenydd, a Pbydd arnynt gywil- 
ydd o herwydd eu haberthau. 


PENNOD V. 


1 Barnedigaethau Duw yn erbyn offeiriaid, 
a phobl, a thywysogion Israel, am eu ham- 
ryw bechodau, 15 nes iddynt edifarhâu. 


LYWCH hyn, chwi offeiriaid ; 

gwrandêwch, tŷ Israel; a thŷ 
y brenhin, rhoddwch glust: canys 
y mae barn tu ag attoch, am eich 
bod yn fagl ar Mispah, ac yn rhwyd 
wedi ei lledu ar Tabor. 

29 Y rhai a ŵyrant i ladd a ânt 
i'r dwfn, *er i mi eu ceryddu hwynt 
oll. 

3 Myfi a adwaen Ephraim, ac nid 
yw Israel guddiedig oddi wrthyf: 
canys yn awr ti, Ephraim, a_ but- 
teiniaist, ac Israel a halogwyd. 

4 3Ni roddant eu gwaith ar droi 
at eu Duw; am //od * yspryd godin- 
eb o'u mewn, ac nid adnabuant yr 
ARGLWYDD. 

5 A Pbalchder Israel a ddwg 
dystiolaeth yn ei wyneb: am hyn- 
ny Israel ac Ephraim a syrthiant 
yn eu hanwiredd; Judah hefyd a 
syrth gyd â hwynt. 

6 “A'u defaid ac â'u gwartheg 
y deuant i geisio yr ARGLWYDD; 
ond nis cânt ef: ciliodd efe oddi 
wrthynt, 

7 Yn erbyn yr ARGLWYDD y buant 
anffyddlawn: canys cenhedlasant 
blant dïeithr: “mis bellach a'u difa 
hwynt ynghyd â'u rhannau. 

8 “Cenwch y corn yn Gibeah, yr 
udgorn yn Ramah ; bloeddiwch yn 
Beth-afen ar dy ol di, Benjamin. 

9 Ephraim fydd yn anrhaith yn 
nydd y cerydd: ym mysg llwyth- 
au Israel y perais wybod yr hyn 
fydd yn sicr. 

10 Bu dywysogion Judah fel fsym- 
mudwyr terfyn: am hynny y tyw- 
alltaf arnynt fy llid fel dwfr. 

11 Gorthrymmwyd Ephraim, dryll- 
iwyd ef mewn barn, am iddo yn 
ewyllysgar fyned ar ol y gorchy- 
myn. 

12 Am hynny y byddaf fel gwyf- 
yn i Ephraim, ac fel *pydredd i 
dŷ Judah. 

13 Pan welodd Ephraim ei lesg- 


839 


HOSEA, V. 


edd, a Judah ei archoll; yna yr 
aeth Ephraim £at yr Assyriad, ac 
a hebryngodd *at frenhin Jareb: 
etto ni allai efe eich meddygin- 
iaethu, na'ch iachâu o'ch archoll. 

14 Canys "mi a fyddaf ì Ephraim 
fel llew, ac ìi dŷ Judah fel cenaw 
llew: myfi a ysglyfaethaf, ac a_âf 
ymaith; dygaf ymaith, ac ni bydd 
a achubo. 


15 4 Af a dychwelaf i'm lle, hyd j* 


oni 6ichydnabyddont eu bai, a 


cheisio fy wyneb: “pan fyddo ad-|: 


fyd arnynt, y'm bore-geisiant. 


PENNOD VI 
1 Annog $ edifeirwch. 4 Achwyn mor amnlw- 
maws ac mor annuwiol ydynt. 


EUWCH, a dychwelwn at yr 
ARGLWYDD: canys “efe an 


drylliodd, ac efe a'n hiachâ ni;| » 


efe a darawodd, ac efe a'n medd- 
yginiaetha ni. 

2 PEfe a'n bywhâ ni ar ol deu- 
ddydd, a'r trydydd dydd y cyfyd ni 
i fynu, a byddwn fyw ger ei fron ef. 

3 Yna yr adnabyddwn, os dilyn- 
wn adnabod yr ARGLWYDD: ei 
fynediad a ddarperir fel y bore; 
ac “efe a ddaw “fel gwlaw attom, 
fel y diweddar-wlaw ar cynhar- 
wlaw ì'r ddaear. 

4 Beth a wnaf ì ti, * Ephraim? 
beth a wnafi ti, Judah? eich “mwyn- 
der sydd yn ymadaw ffel cwmmwl 
y bore, ac fel gwlith boreol. 

5 Am hynny y tarewais Awynt 
trwy y prophwydi; lleddais hwynt 
â geiriau fy ngenau : * ath farnedig- 
aethau sydd fel goleuni yn myned 
allan. 

6 Canys ewyllysiais “drugaredd, 
ac nid aberth; a gwybodaeth o 
Dpuw, yn fwy na phoeth-offrym- 
mau. 

7 A'r rhai hyn, fel *dynion, îa 
dorrasant y cyfammod: yno y bu- 
ant anffyddlawn i'm herbyn. 


8 “Dinas gweithredwyr anwiredd |*p 


yw Gilead, Pwedi ei halogi gan 
waed. 

9 Ac fel y mae mintai o ladron 
yn disgwyl gwr, f/el4y 'y mae cyn- 
nulleidfa yr offeiriaid yn lladd ar y 
ffordd *yn gyttân: canys gwnant 
ysgelerder. 

10 Gwelais yn nhŷ Israel beth 
erchyll: yno y mae godineb Eph- 
raim ; halogwyd Israel. 

ll Gosododd hefyd gynhauaf i 
tithau, Judah, a mi yn dychwelyd 
caethiwed fy mhobl. 


Amnog 4 edifeirwch. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
180. 


£pen.T. 11. 
al2.1. 

6 Neu, at y 
brenhin a 
ddadleuoì. 

h Galar, 2. 





1 Sam, 9, 6. 
Job 5, 18. 


b 1] Cor. 15. 
4. 


c Ps. 72. 6. 
d Job 29. 29. 


e pen, 1]. 8. 


2 Neu, da- 
ioni, neu, 
trugaredd, 

f pen, 13, 9, 


8 Neu, fel y 
byddai dy 
Jarnedig- 
aethau fel 
goleuni. 


£1 Sam, 15, 
MP 


Preg, 5, 1. 
Matt.9,13. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
180. 





2 Heb. 
dywedyd 
wrlh ew 
calonnau. 


3 Neu, 
paîd y 
cyfadydd. 

4 Neu, 
deffroi. 


5 Neu, 
â gwres 
gan win. 


Cyflawnwyd 
cylch 
O, 


a Es. 64.7. 


b Ps. 106. 
99. 


c pen. 5. ô. 


ad Edrych 
2 Bren.15. 
MO WEC 
pen, 5. 12, 
al>l 


6 Neu, 
anrhai:h. 


e Job 35. 9, 
10, 


FE ——————————N—NU—NNhU ss y a WW ——— I VW —————— ———  U——— ' A SG — Y Y O  LOIAO——————————— —— 


Anrgyhoeddi, amryw bechodau. 





| PENNOD VII. 

1 Argyhoeddi amryw bechodau. 11 Digofaint 
Duw yn erbyn y bobl am eu rhagrith. 
W.M! yn ewyllysio iachâu Israel, 

datguddiwyd anwiredd Eph- 
raim, a drygioni Samaria: canys 
gwnant ffalsder; a'r lleidr a ddaw 
1 mewn, 4 mintai o yspeilwyr a 
anrheithia oddi allan. 

2 Ac nid ydynt yn *meddwl yn 
eu calonnau fy mod i yn cofio eu 
holl ddrygioni hwynt: weithian eu 
gweithredoedd eu hun au ham- 
gylchynodd; y maent ger bron fy 
wyneb, 

3 Llawenhânt y brenhin â'u dryg- 
ioni, ar tywysogion â'u celwyddau. 

4 Pawb o honynt sydd yn torri 
prïodas, fel ffwrn wedi eî thwymno 
gan y pobydd, *yr Awn a baid â 
chodi wedi iddo dylino y toes, 
hyd oni byddo wedi ei lefeinio. 

5 Yn niwrnod ein brenhin y ty- 
wysogion a'£ gwnaethant yn glaf â 
chostrelau gwin: estynodd ei law 
gyd â gwatwarwyr. 

6 Fel yr oeddynt yn cynllwyn, 
darparasant eu calon fel ífwrn: 
eu pobydd a gwsg ar hyd y nos; 
y bore y llysg fel fflam dân. 

7 Pawb o honynt a wresogant fel 
y fîwrn, ac a ysant eu barnwyr: eu 
holl frenhinoedd a gwympasant, 
“heb 472 o honynt yn galw arnaf fi. 

8 Ephraim Pa ymgymmysgcodd â'r 
bobloedd ; Ephraim sydd /e/ teisen 
heb ei íhroi. 

9 Estroniaid a fwyttânt ei gryf- 
der, ac nis gŵyr efe: ymdaenodd 
Pu ar hyd-ddo, ac nis gwybu 
efe. 

10 Ac y mae “balchder Israel yn 
tystiolaethu yn ei wyneb; ac er hyn 
oll nì throant at yr ARGLWYDD eu 
Duw, ac nis ceisiant ef. 

1l Ephraim sydd fel colommen 
ynfyd heb galon; “galwant ar yr 
Aipht, ânt i Assyria. 

12 Pan elont, taenaf fy rhwyd 
drostynt, a thynnaf hwynt i lawr 
fel ehediaìd y nefoedd: cospaf 
hwynt, fel y clybu eu cynnulleid- 
fa hwynt. 

13 Gwae hwynt! canys ffoisant 
oddi wrthyf: “dinystr arnynt; o 
herwydd gwnaethant gamwedd i'm 
herbyn: eri mi eu gwared hwynt, 
et&o hwy a ddywedasant gelwydd 
arnaf fi. 

14 Ac *ni lefasant arnaf â'u calon, 
pan udasant ar eu gwelŷau: am ŷd 


$10 


HUOSEA, VII. Bygwth dinystr am annuwioldeb. 


a melus win yr ymgasglant; cilias- 
ant oddi wrthyf. 


15 Er i mi “rwymo a nerthu eu| _î80. 


breichiau hwynt, etto meddyliasant 
ddrwg 1 mi. 

16 Dychwelasant, nid at y Gor- 
uchaf: y maent ffel bwa twyll- 
odrus: eu tywysogion a syrthiant 
gan y cleddyf am 5 gynddaredd eu 
tafod. Dyma eu gwatwar hwynt 
yngwlad yr Aipht, 

PENNOD VIIL 


l,12 Bygwth dinystr am annuwioldeb y boUl, 
5 a'u gau-dduwiaeth. 
» Fel 


2dy safn â'r udgorn. 


T 
| A yr eryr y daw yn erbyn tŷ yr 
ARGLWYDD, am iddynt “droseddu | € 


fy nghyfammod, a phechu yn er- 
byn fy nghyfraith. 

2 Israel a lefant arnaf, Fy Nuw, 
nyni a'th adwaenom di. 

3 Israel a fwriodd heibio ddaioni; 
y gelyn a'i herlid yntau. 

4 Hwy a wnaethant frenhinoedd, 
ac nid trwof fì; gwnaethant dy- 
wysogion, ac nis gwybîm: o'u 
harian a'u haur y gwnaethant idd- 
ynt eu hun ddelwau, fel y torrer 
hwynt ymaith. 

5 WT Samaria, dy lo a'//4 fwriodd 
heibio: fy nig a gynneuodd i'w 
herbyn; pa hyd ni fedrant ddyn 
diniweidrwydd ? 

6 Canys o Israel y mae; y saer 


a'i gwnaeth ; am hynny nid yw efe. 


DDUW: ond yn ddrylliau y bydd 
llo Samaria. 

7 Canys *“gwynt a hauasant, a 
chorwynt a fedant: “corsen ni 
bydd iddo: y dywysen ni wna 
flawd: ac os gwna, dïeithriaid a'i 
llwngc. 

8 Israel a Ìyngcwyd: bellach y 
byddant ym mysg y cenhedloedd 
ffel dodrefnyn heb hoífder ynddo. 

9 Canys hwy a aethant i fynu i 
Assyria, yn asyn gwŷllt unig iddo 
ei hun: Ephraim *a gyíflogodd gar- 
iadau. 

10 Hefyd er iddynt gyflogi rhai 
ym mysg y cenhedloedd, yn awr 
hmi a'u casglaf hwynt: canys *trist- 
ânt ychydig, o herwydd baich bren- 
hin y tywysogion. 

ll O herwydd amlhâu o Ephraim 
iallorau i bechu, allorau fydd gan- 
ddo i bechu. 

12 Mi a ysgrifenais iddo bethau 
mawrion fy nghyfraith, ac fel di- 
eithr-beth y cyfrifwyd. , 

13 “5 Yn Je ebyrth fy offrymmau, 





Cyn 
CRIST 
Cylch 






7 Neu 
gerydd Uu. 






£ Ps,715.,D1- 





& Ds. 73, 9. 


J pon. 2, 8, 


e pen. 10. 
1, 
3 Neu 


yd ar eî 
droed. 


f Jcr. 22, 2S, 
a 49. a8. 


E£ Es. 20. 6. 
Ezec. 10. 
Gy 

Cylch 
dil 

h pen. 10. 

10, 


4 Neu, 
dechreuant, 
ychydig. 


i Fôs. 10. 8. 
Dan. 2, 37, 
pen.12,11. 


K Jersd cL 
Zech. 7. 6. 

b5 Neu, Yn 
ebyrth, &c, 


Caethiwed Israel am 


IIOSEA, IX. 


eu gau-ddwwiacth. 





Cyn. |ciz a aberthant, ac a_fwyttânt; 
Gais! |yr ARGLWYDD nid yw foddlawn 
16. |iddynt: efe a gofia bellach eu han- 

wiredd, ac efe a ofwya eu pechod- 
au; ' dychwelant i'r Aipht. 

14 Canys anghofiodd Israel »ei 
Wneuthurwr, ac a adeiladodd deml- 
au; a Judah a amlhaodd ddinas- 
oedd caerog: ond myfi a anfonaf 
dân i'w ddinasoedd, ac efe a ysa ei 


balasau. 
PENNOD IX. 
Cyfyngder a chaethiwed Israel am ew pechod- 
au a'u gau-dduwiaeth. 

SRAEL, na orfoledda gan lawen- 

ydd, fel pobloedd erat/4: canys 
putteiniaist oddi wrth dy Dpuw; 
2 cwobrau a hoífaist “ar bob llawr- 
dyrnu ŷd. 

2 Y llawr-dyrnu na'r $ gwin-wrŷf 
nis portha hwynt, ar gwin newydd 
a'i twylla hi. 

3 Ni thrigant yngwlad yr AR- 
GLWYDD; ond PEphraim a ddy- 
chwel i'r Aipht, ac “yn Assyria y 
bwyttânt beth aflan. 

4 Nid offrymmant win i'r AR- 
GLWYDD, a'u haberthau ni bydd 
melus ganddo; byddant iddynt fel 
bara galarwyr; pawb a fwyftao o 
hono a halogir: o herwydd eu bara 
dros eu heneidiau ni ddaw i dŷ yr 
ARGLWYDD. | 

5 Beth a wnewch ar ddydd yr 
uchel-wyl, ac ar ddydd gwyl yr 
ARGLWYDD ? 

6 Canys wele, acthant ymaith 





1 pen, 9. 3. 
a ll.b. 

m Is. 29, 23. 
Eph. 2. 10. 


aJer.41.17. 
2 Neu, ym 
mhob. 






























3 Neu, 
gwin-lestr. 


b pen. $. 13. 
ALl... 
c Fzoec. 4. 


1a 
Dan.1.8. 


Neu, |gan *ddinystr; yr Aipht au casgl 
hwynt, Memphis a'u cladd hwynt: 

5Ne, es |5d danadl a. oresgyn hyfryd-/eoedd 

ddeisyfr, | cu harian hwynt; drain 4 df yn 

goresgyn. | eu pebyll. 

muniad 7 Dyddiau i ymweled a ddaethant, 


eu har- 
glwydd, 
&c 


dyddiau talu y pwyth a ddaethant ; 

Israel a gânt wybod ^Agyn: y pro- 
aoi13. |phwyd sydd ffol, “ynfyd yw y gwr 
eMic.2.11., ysprydol, am amlder dy anwiredd, 
Soph. 2.4. | a'r cas mawr. 

8 .Gwyliedydd Ephraim a fw gyd 
âm DUW; acth y prophwyd yn 
fagl adarwr yn ei holl lwybrau, ac 
yn gasineb “yn nhŷ ei Dnuw. 

9 s Ymlygrasant yn ddwfn, megis 
hyn amser Gibeah: am hynny efe 
a goffa eu hanwiredd, efe a ymwêl 
â'u pechod. 

10 Cefais Israel fel grawnwin yn 
ipe99.4 |yP anialwch; gwelais eich tadau 
Mc TL megis iy ífrwyth cynharaf yn y 
9 ífizysbren yn ei dechreuad: ond 


Ps. 106, 28, 
I pon. 4. 14. hwy a aethant af “ Baal-peor, ! ym- 


d Es. 22.12. 


f Tzec. 3, 
We 


6N em, 

yn erbyn 
tŷ, &c. 

& Vs, 21. 6. 
pen. 10. 9, 


h Darn. 19, 
ug 


84I 


ddidolasant at "y gwarth hwnnw ; 
a bu ew ffieidd-dra fel y carasant. 

11 Am Ephraim, eu gogoniant hwy 
a eheda fel aderyn; or enedig- 
aeth, o'r groth, ac o'r beichiogi. 

12 Pr iddynt fagu eu plant, 
gwnaf hwynt yn amddifaid o ddyn- 
ion: a gwae hwynt, pan ymad- 
awyf oddi wrthynt ! 

13 Ephraim, fel y gwelais 9 Tyrus, 
4 blannwyd mewn hyfryd gyfan- 
nedd: etto Ephraim a ddwg ei 
blant allan at y lleiddiad. 

14 Dyro iddynt, ARGLWYDD : beth 
a roddi? dyro iddynt Pgroth yn 
erthylu, a bronnau hespion. 

15 Eu holl ddrygioni “sydd yn 
Gilcval: canys yno y caseais hwynt: 
am ddrygioni eu gweithredoedd y 
bwriaf hwynt allan om tŷ; ni 
chwanegaf eu caru hwynt: "eu 
holl dywysogion sydd wrthryfelgar. 

l6 Ephraim a darawyd, eu 
gwraidd a wywodd, dwyn ffrwyth 
nis gwnant: ac os cenhedlant, etto 
lladdaf " anwyl-blant eu crothau. 

l7 Fy Nuw au gwrthyd hwynt, 
am na wrandawsant arno ef: am 
hynny y byddant grwydraid ym 
mhlith y cenhedloedd. 
PENNOD X. 


Argyhoeddi, Israel am eu pechodau a'u gaw- 
dduwiaeth. 


U WINWYDDEN *wag yw Is- 

rael; efe a ddwg ffrwyth iddo 
ei hun: yn ol amlder ei ffrwyth P yr 
amlhaodd efe allorau ; yn ol daioni 
ei dir gwnaethant * ddelwau teg. 

9 *Eu calon a ymrannodd; yn 
awr y ceir hwy yn feius: efe a dyrr 
i lawr eu hallorau hwynt; efe a 
5 ddistrywia eu delwau. 

3 Canys yr awr hon y dywedant, 
c Nid oes i ni frenhin, am nad ofnas- 
om yr ARGLWYDD ; a pheth a wnai 
brenhin i ni? 

4 Dywedasant ciriau, gan dyngu 
anudon wrth wneuthur ammod; 
tarddodd barn megis wermod yn 
rhychau y meusydd. 


5 Preswylwyr Samaria a ofnant o| Act 


herwydd lloiau Beth-afen ; canys ei 
bobl a alara drosto, a'i * offeiriaid g 
rhai a lawenychant ynddo, o achos 
* ei ogoniant, am iddo ymadaw oddi 
wrtho ef. 

6 Hefyd efe a ddygir ì Assyria yn 
anrheg íi frenhin Jareb: Ephraim 
a dderbyn gywilydd, ac Israel a 
fydd cywilydd * ganddo ei gynghor 
ei hun. 





muniaduu. 


Gwin- 
wydden yn 
gwaghau y 
rwyth a 
roddo. 

a Na, 

bpen.8.ll. 
a l2,11l, 

3 IIeb, 
sefyll- 
beLliau. 

4 Neu, Efe 
a rannodd 
eu calon, 
hwyni. 

6 IIob. dJor- 


Cyn 
RIST 
Cylch 

160. 

m Jor. ll. 
19, 

nJob27.15 

o Edrych 
Ezec. 2G, 
a 27, a 28. 
P Luc 23. 
“Ab 

8 pon. 4. 15. 
a'l ll, 

r Is. 1.20: 

T lIeb. ddjy- 


fymygla. 
c pen, 3. 4. 


d Eilrych 
leut. 2U. 


Amos 6.192, 


cf. o. i 
Ileb.12.15. 


6 Neu, 
Chemarim, 





el Sam. 4. 
o], 22, 


f pen. 5. 13, 


£ pen. 11. 6. 





— 





Amnnïolchgarwch Israel. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
AU. 


h Deut. 9. 
21. 





î pen. 9. 6. 
k ]ŷs. 2. 19, 


Luc 23. 20. 


l))at. G6. 16. 
a 9. 6. 


l pen. 9. 9. 


m Jer. 16. 


pen. 8. 10. 


T Neu, pan 
rwymwyf 
hwynt am 
eu daw 
drosedd, 
neu, yn eu 


wy 
drigfa. 


n Diar. 11. 
1S. 


o Jer. 4. 3. 


P Job 4, 8, 
Diar. 22, 8. 
Gal. 6. 7, 

























g 2 Bren. 18, 
94. a.19,13, 


r pen. 13. 
16. 


8 Heb. am 
ddrygioni 
eich dryg- 
íond. 


a_Matt. 2. 
15. 


b Exod. 4, 
222 


a Mr 


7 Samaria, ei brenhin a dorrir 
ymaith fel ewyn ar wyneb y dwfr. 

8 A distrywir uchelfeydd Afen, 
h pechod Israel ; dring drain a mï- 
eri ar eu hallorau: a “dywedant 
wrth y mynyddoedd, Gorchuddiwch 
ni; ac wrth y bryniau, Syrthiwch 
arnom. 

9 O Israel, ti a bechaist er 'dydd- 
iau Gibeah: yno y safasant; ar 
rhyfel yn Gibeah yn erbyn plant 
anwiredd ni oddiweddodd hwynt. 

10 Wrth fy ewyllys y cospaf 
hwynt: a “phobl a gesglir yn eu 
herbyn, “pan ymrwymont yn eu 
dwy gwys. 

ll Ac Ephraim sydd anner wedi 
ei dysgu, yn dda ganddi ddyrnu; a 
minnau a euthum dros degwch ei 
gwddf hi: paraf i Ephraim farch- 
ogaeth: Judah a ardd, a Jacob a 
lyfna iddo, 

12 "Heuwch i chwi mewn cyf- 
iawnder, medwch mewn trugaredd; 
9 braenerwch i chwi fraenar: canys 
y mae yn amser i geisio yr ÂR- 
GLWYDD, hyd oni ddelo a gwlawio 
cyfiawnder arnoch. 

13 PArddasoch ì chwi ddrygioni, 
medasoch anwiredd, bwyttasoch 
ffrwyth celwydd; am i ti ymddir- 
ied yn dy ffordd dy hun, yn llïos- 
owgrwydd dy gedyrn. 

14 Am hynny y cyfyd terfysg ym 
mysg dy bobl, a'th holl amddiffyn- 
feydd a ddinystrir, fel y darfu ì 
Salman ddinystrio “Beth-arbel yn 
amser rhyfel; Ae "y drylliwyd y 
fam ar y plant. 

15 Fel hynny y gwna Bethel i 
chwi, *?am eich mawr-ddrwg: gan 
ddifetha y difethir brenhin Israel 
ar fore-gwaith. 


PENNOD XI. 


1 Annïolchgarwch Israel $ Dduw am ei ddon- 
iau. ô Ew barnedigaeth hwy ; S$ a ithrugar- 
edd, Duw tu ag allynt. 

AN oedd Israel yn fachgen, mi 
a'i cerais ef, ac “a elwais ” fy 
mab o'r Aipht. 

2 Fel y galwent arnynt, felly hwy- 
thau a aent o'u gŵydd hwy; ab- 
erthasant i Baalim, llosgasant arogl- 
darth i ddelwau cerfiedig. 

3 Myfi hefyd a ddysgais i Ephraim 
gerdded, gan eu cymmeryd erbyn 
eu breichiau; ond ni chydnabuant 
mai myfi a'u meddyginiaethodd 
hwynt. 

4 Tynnais hwynt â rheffynnau 
dynol, â rhwymau cariad ; ac oedd- 


$i2 


HOSEA, XL 


wn ìddynt megis y rhaì a godant 
yr iau ar eu bochgernau hwynt; a 
bwriais attynt fwyd. 

5 4 “Ni ddychwel efe i wlad yr 
Aipht; ond yr Assyriad fydd ei 
frenhin, am iddynt wrthod troi. 

6 A'r cleddyf a erys ar ei ddinas- 
oedd ef, ac a dreulia ac a ysa ei 
geingciau ef, “am eu cynghorion eu 
hun. 

7 A'm pobl i sydd ar feddwl cilio 
oddi wrthyf fi; er iddynt eu galw 
at y Goruchaf, “etto ni ddyrchafai 
neb ef. 

8 *“Pa fodd y'th roddaf ymaith, 
Ephraim? y'th roddaf i fynu, Ils- 
rael? pa fodd yth wnaf fel fAd- 
mah? ac 


hedifeirwch a gyd-gynneuwyd. 

9 Ni chyíflawnaf angerdd fy llid: 
ni ddychwelaf i ddinystrio Ephraim, 
h canys DUW ydwyf fi, ac nid dyn; 
y Sanct yn dy ganol di; ac nid âf i 
mewn i'r ddinas. 

10 Ar ol yr ARGLWYDD yr ânt; 
îefe a rua fel llew: pan ruo efe, 
yna meibion o'r gorllewin a ddy- 
chrynant. 

ll Dychrynant fel aderyn o'r 
Aipht, ac Efel colommen o dir As- 
syria: ami a'u gosodaf hwynt yn 
eu tai, medd yr ARGLWYDD. 

12 Ephraim a'm hamgylchynodd 
â chelwydd, a thŷ Israel â thwyll; 
ond y mae Judah etto yn llywodr- 
aethu gyd â Duw, ac yn ffyddlawn 
gyd â'r “saint. 

PENNOD XII. 

1 Argyhoeddi Ephraim, Judah, a Jacob... 9. Y 
mae yn eu hannog î edifarhâu, o herwydd y 
daîìonì a gawsent, '( Pechodau Ephraim yn 
cyf rôs Duw. 

PHRAIM sydd yn ymborthi ar 
wynt, ac yn dilyn gwynt y 
dwyrain : ar hyd. y dydd yr amlha- 

odd gelwydd a dinystr; ?ammod a 

wnaethant â'r Assyriaid; ac ” olew a 

ddygwyd i'r Aipht. 

2 Ac y mae gan yr ARGLWYDD 
gŵyn ar Judah ; ac efe a ymwêl â 
Jacob yn ol ei ffyrdd: yn ol ei 
weithredoedd y tâl iddo y pwyth. 

3 Yn y groth “y daliodd efe 
sawdl ei frawd, ac yn ei nerth “4y 
cafodd allu gyd â Duw. 

4 Iê, cafodd nerth ar yr angel, a 
gorchfygodd; wylodd, ac ymbil- 


lodd âg ef: “cafodd ef yn Bethel, | x.& 


ac yno yr ymddiddanodd â ni; 


y'th osodaf megis Se-|I 
boim? “trodd fy nghalon ynof, am | a 


5 Sef ARGLWYDD DDUW y llu-|ï9 


Eu barnedigaeth hwy. 


Cyn 
CRIST 
Cylch. 
740. 


c Edrych 
pen. 9, 3, 





Cylch 
1728. 


d pen. 10, 6. 


2 Heb. mg 
ynghyd nâ 
ddyrchaf- 
odd, 

e pen. 6. 4. 


f Gen. 14.8. 


& Es. 63. 15. 
Jer. 31. 20, 


h Num. 22. 
19. 
Mal, 3. 6. 


i Joel3.16. | 
Amos 1. 2, 
























k Es. 60. 8, 


$ Neu, 
sancteidd- 
iolaf. 


Cylch 
1725. 


a pen. 5. 10. 
a IL, 


b Es. 30. 6. 
a, 07. 9, 


c Gen, 25. 
26. 


2 Heb. y bu 
dywy8&og, 
neu, yr 
ymddug yn 
dywysog- 
aidd 


d Gen. 32. 
1, &c. 


e Gen. 28, 
12. a 9.9, 





Gogoniant Ephraim yn diflannu. HOSEA, XIII. 


fEx.3.15. 
€pen. l4. 1. 


3 Neu, 
Canaan, 


4 Neu, 
dwyllo. 


b Zech. ll. 
5. 


6 Neu, fy 
holl lafur- 
cau nâ'm 
digonaut : 
efe a gaiíf 

0sp amn- 
hedd yr 
hwn y mae 
gechod 
ynddo. 


í pon. 19. 4, 
k Lef. 23, 
o 


ech. 14, 
16. 


Ì pen. 6. 8. 

m pen. â. 15. 
n.9. 15. 
Amos 4. 4, 
a.5.0. 

n pon. 8. 11. 
alo.l. 

o Gen. 2S, 5. 


P Gen. 29, 
20, 28. 


g Exod. 12. 
50, 5 


Cylch 
125. 


a pon. 2. 8. 
a 8. â, 


2Neu,a 
aberthant 
dd 


eEs.42.l. 
pen. 12, 9. 








oedd: fyr ARGLWYDD jy eì goífad- 
wriaeth. 

6 £Tro dithau at dy DDuw ; cadw 
| drugaredd a barn, a disgwyl wrth 
dy DDpuw bob amser. 

7 I *Marsiandwr yw efe; yn eì 
law ef y mae cloriannau twyll: da 
ganddo * orthrymmu. 

8 A dywedodd Ephraim, ? Etto mi 
a gyfoethogais, cefais i mi olud; 
5ni chafwyd ymn fy holl lafur anwir- 
edd ynof, a fyddai bechod. 

9 A mi, yr hwn yw yr ARGLWYDD 
dy Dpuw a'th ddug o dir yr Aipht, 
Ea wnaf i ti drigo etto mewn peb- 
yll, megis ar ddyddiau uchel-wyl. 

10 Ymddiddenais trwy y pro- 
phwydi, a mi a amlheais weledig- 
aethau, ac a arferais gyffelybiaeth- 
au, trwy law y prophwydi. 

ll A oes anwiredd yn Gilead? yn 
ddïau gwazedd ydynt; yn m Gilgal 
yr aberthant ychain: Peu hallor- 
au ^Aefyd sydd fel carneddau yn 
rhychau y meusydd. 

12 Ffodd Jacob hefyd i wlad 
Syria, a P gwasanaethodd Israel am 
wraìg, ac am wraig y cadwodd 
ddefaid. 

13 A “thrwy brophwyd y dug yr 
ARGLWYDD Jsrael o'r Aipht, a 


: |thrwy brophwyd y cadwyd eí. 


14 Ephraim a? cyffrôdd e/'i ddig 
ynghyd â chwerwedd ; am hynny y 
gâd efe ei waed ef arno, ai Ar- 
glwydd a dâl iddo ei waradwydd. 


PENNOD XIII. 


1 Gogoniant Ephraim, o herwydd eu gaw- 
dduwiaeth, yn diflannu. 5 Digofaint Duw 
wrthynt am eu hangharedigrwydd. 9 Addew- 
id o drugaredd Duw. 15 Barnedigaeth am 
anufudd-dod. 


AN lefarodd Ephraim â dy- 

chryn, ymddyrchafodd efe yn 
Israel; ond pan bechodd gyd â 
Baal, y bu farw. 

2 Ac yr awr hon ychwanegasant 
bechu, ac *o'u harian y gwnaeth- 
ant iddynt ddelwau tawdd, ac ei- 
lunod, yn ol eu deall eu hun, y cwbl 
o waith y crefftwyr, am y rhai y 
maent yn dywedyd, Y rhai ^a ab- 
erthant, ? cusanant y lloi. 

8 Am hynny.y byddant “fel y 


'|bore-gwmmwl, ac megis y gwlith yr 
>.| ymedy yn fore, “fel mân us a chwal- 


cr gan gorwynt allan o'r llawr- 
dyrnu, ac fel mwg o'r * ffumer. 

4 Etto *myfi yw yr ARGLWYDD dy 
Dpuw, ath ddug dŵ o dir yr 
Aipht; ac ni chei gydnabod Duw 








ond myfi: ac fnid oes Iachawdwr 
ond myfi. 
5 i Mi ath adnabŵm yn y di- 
iIaethwch, €& yn nhir sychder mawr. 
6 "Fel yr oedd eu porfa, y caw- 
sant eu gwala: cawsant eu gwala, 


a chodasant eu calonnau; ac 'ang-| 1 


hofiasant fi. 

7 Ond Emi a fyddaf fel llew idd- 
ynt; megis 'llewpard ar y ffordd y 
disgwyliaf Aevynt. 

8 Cyfarfyddaf â hwynt mfel arth 
wedi colli e& chenawon ; rhwygaf 
orchudd eu calon hwynt; ac yna 
fel llew y difaf hwynt: bwystfil y 
maes au llarpia hwynt. 

9 Y O Israel, tydi a'th ddinystr- 
iaist dy hun; ond ynof Îì y mae 
* dy gymmorth. 

10 Dy frenhin fyddaf: "pa le y 
mae arall a'th waredo dî yn dy holl 
ddinasoedd? a'th frawdwyr, am y 
rhai y dywedaist, Dyro i mi fren- 
hin a thywysogion? 

l1 Rhoddais i fi *frenhin yn fy 
nig, a dygais ef ymaith yn fy llid. 

12 PRhwymwyd anwiredd Eph- 
raim ; cuddiwyd ei bechod ef. 

13 1Gofid un yn esgor a ddaw ar- 
no: mab anghall yw efe; canys ni 
ddylasai efe sefyll *yn hir yn esgor- 
eddfa y plant, 


l4 JO law y bedd yr achubaf 


hwynt; oddi wrth angau y gwared- 
af hwynt: “byddaf angau i ti, O 
angau; byddaf drangc ìi tì, y bedd : 
cuddir edifeirwch o'm golwg. 

15 Y Er “ei fod yn ffrwythlawn 
ym mysg e frodyr, daw " gwynt y 
dwyrain, gwynt yr ARGLWYDD o'r 
anialwch a ddyrchafa, a'i ffynhon- 
nell a sych, a'i ffynnon a â yn hesp: 
efe a yspeilia drysor pob llestr dy- 
munol, 

16 Diffaethir Samaria, am ei bod 
yn anufudd i'w Duw : syrthiant ar 
y cleddyf: “ eu plant a_ ddryllir, a'u 
gwragedd beichiogion a rwygir. 


PENNOD XIV. 
l Annog â edifeirwch. 4 Addewid o fendith- 


îon Duw. 


z MCHWEL, Israel at yr An- 
GLWYDD dy DDUW ; canys ti 
a syrthiaist trwy dy anwiredd. 

2 Cymmerwch eiriau gyd â chwi, 
a dychwelwch at yr ARGLWYDD: 
dywedwch wrtho, Maddeu yr hollan- 
wiredd; “derbyn 4 yn ddaionus: 
a, thalwn ê 64 “loi ein gwefusau. 

3 <Ni all Assur ein hachub ni; 


Addewid o drugaredd Duw. 


E Galar. â. | 
10 


pen, 5. 14, 
ì Jer. 5. 6. 


m 2 Sam, 


17.8. 
Diar. 17, 
12. 


4 Heb. 
yn dy 
gymmorth. 
n pen. 10. 3. 


o 1 Sam. 8. 
5, &c. a 15. 
22.a 16.1. 


P Job 14. 17, 


g Ts. 13. 8. 
Jcr. 30. 6. 


9 Heb. 
amser, 


r Us. 25. 8. 


s I Cor. 15. 
54, 55. 


6 Neu, 
blâau. 


t Edrych 
Gen.41. 52, 
a 4. 19, 


u IZzec. 17. 
lO. a19.12. 


Cyflawnwyd 
cylch 
2. 


x 2 Bren. 8, 
) 


en. 10, 14. 
ïah, â. 10, 


Cylch 
2 
a pon. 12. 6. 


2 Neu, dyro 
ddaioni. 

b Heb. 13. 
15 


c pen. 5. 12, 
alZ 


— 








Joel yn datgan JOEL, I. Jarnedigaethawu Duw. 
yh farchogwn ar feirch; ac ni| ef a ddychwelant: adfywiant /el cY 
Cylen. | ddywedwn 'mwyach wrth waith ein ŷd, “blodeuant hefyd fel y win-| gylch 
25._ |dwylaw, O ein duwiau: o herwydd | wydden: bydd eì “goffadwriaeth | _T25. 
aps 27. ynot fi y caiff yr amddifad dru- | fel gwin Libanus. s Non 
a3LL |garedd. 8 Ephraim a ddywed, Beth sydd Nes. 
4 î Meddyeiniaethaf eu hym- |i mi mwyach a wnelwyf âg ei-| «wv! 
chweliad hwynt, caraf hwynt yn | lunod? Gwrandewais, ac edrychais 
rhad: canys trodd fy nig oddi | arno: myfi sydd fel ffynnidwydd- 
wrtho, . j en îr; o honof fì y ceir dy ffrwyth 
5 Byddaf fel cwlith i Israel: efe | di. 
3Nes |a Sflodeua fel y lili, ac a *leda ei | 9 Pwy sydd ddoeth, ac efe a|'L» 
4 Heb.dery.| Wraidd megis Libanus. ddeall hyn? a deallgar, ac efe â'i | Jcr.9.12. 
Net. . O. i geingciau a 5gerddant, a | gwybydd? canys “uniawn yw ffyrdd | 10. 
ePs.5 * bydd “ei degwch fel yr olew-wydd- | yr ARGLWYDD, a'r rhai cyfiawn a|'e. 
^^ 'Jen, a'i arogl fel Libanus. rodiant ynddynt: ond y írescdd 
7 Y rhaì a arhosant dan ei gysgod | wyr a dr AG SRHU ynddynt, 
LLYFR JOEL. 

Cyn PENNOD I. 10 Difrodwyd y maes, y ddaear a| Cyn 
SN 1 Jel yn datgan amryw farnedigaethau Duw; alara; canys gwnaethpwyd difrod CN 
800. ac yn annog â ddal arnynt, $ ac â alarw: 14. | ar yr ŷd: < sychodd y gwin newydd, 800. 

yn gosod ympryd â gwynfan, llesgaodd yr olew. 3 Neu, 
AIR yr ARGLWYDD yr hwn a.| ll Cywilyddiwch, y llafurwyr ; ud- | cynlede 
ddaeth at Jô6el mab Pethuel. wch, y gwinwyddwyr, am y gwen- 
2 Gwrandêwch hyn, chwi henur- | ith, ac am yr haidd: canys darfu 
iaid ; a rhoddwch glust, holl drigol- | am amau” y maes. 
lon y wlad: a fu hyn yn eich dydd- | 12 Gwywodd y winwydden, llesg- 
iau, neu yn nyddiau eich tadau? aodd y ffigysbren, y pren pomgran- 
3 Mynegwch hyn i'ch plant, a'ch | ad, y balmwydden hefyd, a'r af 
plant i'w plant hwythau, a'u plant | allen, a holl brennau y maes, a wyw- 
hwythau i genhedlaeth arall. asant; am “wywo llawenydd oddi ,cJer 15.55 
4 Gweddill y lindys a fwyttaodd y wrth feibion dynion. 
ceiliog rhedyn, a gweddill y ceiliog | 13 Ymwregyswch a griddfenwch, 
rhedyn a ddifaodd pryf y rhwd, a | chwi offeiriaid; udwch, weinidogion 
gweddill pryf y rhwd a ysodd y | vyr allor; deuwch, weinidocion fy 
locust, Nuw, gorweddwch ar hyd y nos 
5 Deífrôwch, feddwyr, ac wylwch; | mewn sachlïan: canys attelir oddi 
ac udwch, holl yfwyr gwin, am y | wrth dŷ eich Duw “yr oíîrwm,4oâ.?. 
cwin newydd ; canys torrwyd ef | bwyd, a'r offrwm dïod. | 
oddi wrth eich min. 14 9 *OCyssegrwch ympryd, gel- |*v*n.2.15. 
“Re, | 6 O herwydd “cenhedlaeth gref | wch f* gymmanfa, cesglwch yr hen- 'Ief 3 
252621. |annifeiriol a ddaeth i fynu ar fy | uriaid, a holl drigolion y wlad, i| Neu, 
nhir; dannedd llew yw ei dan- | dŷ yr ARGLWYDD eich Duw, a | ug 
nedd, a chil-ddannedd hen lew sydd gwaeddwch ar yr ARGLWYDD ; 
iddi. 15 £Och o'r diwrnod! canys "dydd EG 
7 Gosododd fy ngwinwydden yn | yr ARGLWYDD sydd yn agos, ac fell ^^ 
7Heb.yn. | ddifrod, a'm ffigysbren ^a ddirisgl- difrod oddi wrth yr Hollalluog y 
7'"^|iodd : gan ddinoethi dinoethodd hi, | daw. 
a thaflodd At ymaith: ei changau | 16 Oni thorrwyd y'ngŵydd ein 
a wynnasant. llygaid ni oddi wrth dŷ ein Duw, y 
| 8 1 Uda fel gwyryf wedi ym- | bwyd, y llawenydd, a'r digrifwch î mn iu 
|wregysu mewn sachlïan am brïod | 17 Pydrodd “yr hadau dan eu |*Heb.2 y 
ei hieuengctid. priddeÌlau, yr ysguboriau a an- 
9 Torrwyd oddi wrth dŷ yr Am- | rheithiwyd, yr ŷdlannau a fwriwyd 
>si.D., | GLWYDD ”yr offrwm bwyd, ar off- | ìi lawr ; canys yr ŷ ŷd a wywodd. 





rwm dïod: y mae yr offeiriaid, 


gweinidogion yr ARGLWYDD, yn 
galaru, 


$41 


18 O o'r griddfan y mae yr an- 
ifeiliaid! y mae yn gyfyng ar y 
minteioedd gwartheg, am nad ocs 














k pen. 2. o. 
ï Nou 
drigfeydd. 


1 Ps, 104, 
91. 


a pen. l.l5. 
l. 


epen. l, 19. 


f Gen. 2. 8. 
& 13, 10, 


& Dat. 9. T. 


h Dat. 9, 9, 


I Nah. 2.10. 


2 Nou, 
gwayw. 


k Wa, 12, 10, 
Ezec.22.7. 


pen. 2. 15. 


Ofnadwy farnau Duw. 


borfa iddynt; y dïadellau defaid 
hefyd a anrheithiwyd. 

19 Arnat ti, ARGLWYDD, y llefaf; 
canys Fy tân a ddifaodd " borfeydd 
yr anialwch, y fflam a oddeithiodd 
holl brennau y maes. 

20 Anifeiliaid y maes hefyd sydd 
!yn brefu arnat; canys sychodd y 
ffrydiau dwfr, ar tân a ysodd bor- 
feydd yr anialwch. 


PENNOD II. 


1 Y mae yn dangos â Sïon mor ofnadwy 
ydyw barnedigaethaw Duw; 12 yn annog 
i edifeirwch; 15 yn gorchymyn ympryd, 
18 ac yn addaw bendith arno. 21 Y mae 
yn cysuro Sïon â bendithion presennol, 2S$ 
ac â rhaî a ddeuaì. 
ENWCH yr udgorn yn Sïon, 
a bloeddiwch ar fynydd fy 
sancteiddrwydd: dychryned holl 
breswylwyr y wlad; canys daeth 
adydd yr ARGLWYDD, canys jy 
mae yn agos. 
2 PDiwrnod tywyll du, diwrnod 
cymmylog a niwlog, fel y wawr 
wedi ymwasgaru ar y mynyddoedd: 


> | “pobl fawr a chryfion, “ni bu eu 
o. bath erioed, ac ni bydd eilwaith 


ar 'eu hol, hyd flynyddoedd cen- 
hedlaeth a chenhedlaeth. 

3 *O'u blaen y difa y tân, ac ar 
eu hol y fflam; ae y wlad o'u 
blaen fel fgardd baradwys, ac ar 
eu hol yn ddiffaethwch anrheith- 
iediz ; a hefyd ni ddïangc dim gan- 
ddynt. 

4 &8Yr olwg arnynt sydd megis 
golwg o feirch; ac fel marchogion, 
felly y rhedant. 

5 R Megis swn cerbydau ar ben- 
nau y mynyddoedd y llammant, fel 
swn tân ysol yn difa y soíl, ac fel 
pobl gryfion wedi ymosod i ryfel. 

6 O'u blaen yr ofna y !bobl; pob 
wyneb a gasgl barddu. 

7 Rhedant fel glewion, dringant 
y mur fel rhyfelwyr, a cherddant 
bob un yn ei ffordd ei hun, ac ni 
ŵyrant oddi ar eu llwybrau, 

8 Ni wthiant y naill y llall; 
cerddant bob un ei lwybr ei hun: 
ac er eu syrthio ar y “ cleddyf, nid 
archollir hwynt. 

9 Gwibiant ar hyd y ddinas; rhed- 
ant ar y mur, dringant i'r tai; ânt ì 
mewn trwy y ffenestri fel lleidr, 

10 O'u blaen y cryn y ddaear, y 
nefoedd a gynhyrfir ; “yr haul a'r 
lleuad a dywyllir, a'r sêr a attaliant 
eu llewyrch. 

ll A'r ARGLWYDD a rydd ei lef 


815 


JOEL, II. 


o flaen ei lu: canys mawr iawn 
yw eì wersyll ef: canys cryf yw 
yr hwn sydd yn gwneuthur ei air 
ef: o herwydd !mawr 4w dydd yr 
ARGLWYDD, ac ofnadwy ìawn; a 
phwy aì herys? 

12 9 Ond yr awr hon, medd yr 
ARGLWYDD, " Dychwelwch attaf fi 
â'ch holl galon, âg ympryd hefyd, 
ac âc wylofain, ac â galar. 

13 A "rhwygwch cìch calon, ac 
nid eich dillad ; ac ymchwelwch at 
yr ARGLWYDD eich DUW: o her- 
wydd 9egraslawn a thrugarog jw 
efe, hwyrfrydig i ddigofaint, a mawr 
ei drugaredd, ac edifeiriol am 
ddrwg. 

14 P Pwy a ŵyr a dry efe, ac odi- 
farhâu, a gweddill “bendith ar ei 
ol, sef " bwyd-offrwm a dïod-offrwm 
i'r ARGLWYDD eich Duw 

15 4 “Cenwch udgorn yn Sïon, 
* cyssegrwch ympryd, gelwch gym- 
manfa : 

16 Cesglwch y bobl ; " cyssegrwch 
y gynnulleidfa: cynhullwch yr hen- 
uriaid; cesglwch y plant, a'r rhaì 
yn sugno bronnau: * deued y prïod- 
fab allan o'i ystafell, a'r brïod-ferch 
allan o ystafell ei gwely. 

17 Wyled yr offeiriaid, gweinid- 
ogion yr ARGLWYDD, Jrhwng y 
porth a'r allor, a dywedant, Arbed 
dy bobl, O ARGLWYDD, ac na ddyro 
dy etifeddiaeth i warth, *i lywodr- 
aethu o'r cenhedloedd arnynt : “ pa- 
ham y dywedent ym mhlith y bobl- 
oedd, Pa le y 0»mae eu Duw hwynt? 

18 T Yna yr ARGLWYDD a eiddig- 
edda am ei dir, ac a arbed ei bobl. 

19 Ar ARGLWYDD a eítyb, ac a 
ddywed wrth ei bobl, Wele fi yn 
anfon i chwi ŷd, a gwin, ac olew ; 
a diwellir chwi o hono: ac ni wnaf 
chwi mwyach yn waradwydd ym 
mysg y cenhedloedd. 

20 Eithr *bwriaf yn bell oddi 
wrthych y gogledd-/w, a gyrraf cf 
i dir sych diífaeth, ai wyneb tu a 
môr y dwyrain, aì ben ol tu ar 
môr eithaf: a'i ddrewi a gyfyd, a'i 
ddrygsawr a â i fynu, am iddo 
* wneuthur mawrhydri. 

91 9 Nac ofna di, ddaear; gor- 
foledda a llawenycha: canys yr 
ARGLWYDD a wna fawredd. 

22 Nac ofnwch, anifeiliaid y maes: 
canys tarddu y mae Pporfeydd yr 
anialwch ; canys y pren a ddwg ei 
ffrwyth, y ffigysbren a'r winwydden 
a roddant eu cnwd. 





Gorchymyn ympryd. 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
&00. 

1 Jer. 30, 7. 
Amos 5. 18. 
Seph. 1,15, 


m Jcr. 4,1, 
n Ps. 51, M7. 


o Exod. 24. 
J« 
Ps, 86. 5, 
15. 
Jonah â. 2, 


P Jos. 14, 12. 
2 Sam. Iv, 
Ra, 
Amos5. 15. 
Jonah 3. 9, 
Seph. 2, 3. 

ag Es. 65. 8. 

r pen. l. 9, 

8 Num. 10, 


t pen. 1. 14. 


u Izxod, 19, 


10, 22, 


x1Cor,7.5. 


J Ezec. 8. 
16. 
Mat. 23, 
95. ! 


9 Neu, i'w 
gwatwar 
o'r cen- 
hedloedd. 

z Us. 42. 10. 
a9. 10. 
a.1l5. 2. 
Mic. 7. 10, 


a drych 
Exod, 10. 
yn” 


4 Neu, 
Jawrygu 
gwneuthur, 


b Zech, 8, 
O. 





Barnau Duw ar 





Cyn 93 Chwithau, plant Sïon, gorfol- 
os ad eddwch, ac ymlawenhêwch yn yr 
80. | ARGLWYDD eich Duw : canys “efe 
cref9e.4.| 2 roddes i chwi 45y cynnar-wlaw 
Deut.ll. /6yn gymmedrol, ac a wna ir cyn- 
â Iago 5.7. | nar-wlaw a'r diweddar-wlaw ddisgyn 


5 Neu, : s ; 
athraw |l chwi yn y mis cyntaf. 


gyfiawn. | 94 A'r ysguboriau a lenwir o ŷd, 
*Heb.. |r gwin newydd a'r olew a â dros 
iawnder. y llestri. 

95 A mi a dalaf i chwi y blynydd- 
oedd *a ddifaodd y ceiliog rhedyn, 
pryf y rhwd, a'r locust, a'r lindys, 
fy llu mawr i, yr hwn a anfonais 
yn eich plith. 
| 26 Yna y bwyttêwch, gan fwytta 
ac ymddigoni; ac y moliennwch 
enw yr ARGLWYDD eich DUW, yr 
|hwn a wnaeth â chwi yn rhyfedd: 
ac ni waradwyddir fy mhobl byth. 

27 'A chewch wybod fy mod i 
y'nghanol Israel, ac 4maê myfi 4y 
|yr ARGLWYDD eich Duw, ac nid 
neb arall: aim pobl nis gwarad- 
wyddir byth. 

28 $ “A bydd ar ol hynny, ^y 
tywalltaf fy yspryd ar bob cnawd ; 
ach meibion a'ch merched a_bro- 
phwydant, eich henuriaid a welant 
freuddwydion, eich gwŷr ieuaingc 
a welant weledigaethau : 

29 Ac ar y gweision hefyd ac ar 
y morwynion y tywalltaf fy yspryd 
yn y dyddiau hynny. 
iMatt.24. | 30 A 'gwnaf ryfeddodau yn y nef- 
Marcle, |oedd; ac yn y ddaear, gwaed, â 
Luc 21. 5. | thân, a, cholofnau mwg. 

*ad10.. | 3l “Yr haul a droir yn dywyll- 
Matt. 24. | wch, a'r lleuad yn waed, o flaen 

dyfod mawr ac ofnadwy ddydd yr 
ARGLWYDD. 

32 A. bydd, !yr achubir pob un a 
alwo ar enw yr ARGLWYDD ; canys 
mbydd ymwared, fel y dywedodd 
yr ARGLWYDD, ym mynydd Sïon, 
ac yn Jerusalem, ac yn y gweddill- 
ion a alwo yr ARGLWYDD. 


PENNOD HI 
1 Barnedigaethau Duw yn erbyn gelynion eâ 
bobl: 9 ac y bydd rhaid eî adnabod ef yn & 
18 Ei; fendithion ef ar yr 


e pon. l. 4, 





fpen. 3. 17. 





E Tôs. 44, 2. 
Ezec. 99. 
Z9. 


Act. 2. 17. 
h Zech. 12. 


O. 
Ioan 7. 39, 









29. 
Marc 13, 


Luc 21. 25. 
1 Rhuf. 10, 
13. 


















m Obad. 17. 


Jfarnedigaeth. 
eglwys. 

ANYS wele, yn y dyddiau hyn- 

ny, ac yn yr amser hwnnw, 
pan ddychwelwyf gaethiwed Judah 
a Jerusalem, 

2 Casglaf hefyd yr holl genhedl- 
oedd, a dygaf hwynt ì waered i 
ddyffryn Jehosaphat;; a dadleuaf â 
hwynt yno dros fy mhobl, a'm heti- 
feddiaeth Israel, y rhaì a wasgar- 


&46 


JOEL, III. 





asant hwy ym mysg y cenhedloedd, 
a rhannasant fy nhir. 

3 Ac ar fy mhobl y bwriasant 
goelbrennau, a rhoddasant y bach- 
gen er puttain, a gwerthasant fach- 
gennes er gwin, fel yr yfent. 

4 Tyrus hefyd a Sidon, a holl ar- 
daloedd Palestina, beth sydd i chwi 
a wneloch â mi? a delwch ìi mi y 
pwyth? ac os telwch i mi, buan 
lawn y dychwelaf eich tâl ar eich 
pen eich hunain ; 

5 Am 1 chwi gymmeryd fy arian 
a'm haur, a dwyn i'ch temlau fy 
nhlysau * dymunol. 

6 Gwerthasoch hefyd feibion Ju- 
dah a meibion Jerusalem i'r Groeg- 
laid, i'w pellhâu oddi wrth eu har- 
daloedd. 

7 Wele, mi a'u codaf hwynt o'r 
lle y gwerthasoch hwynt iddo, ac 
a ddattroaf eich tâl ar eich pen 
eich hunain. 

8 A minnau a_ werthaf eich meib- 
ion a'ch merched i law meibion 
Judah, a hwythau a'u gwerthant 
i'r Sabeaid, i genedl o bell; canys 
yr ARGLWYDD a lefarodd ^yn. 

9 íf “Cyhoeddwch hyn ym mysz y 
cenhedloedd, * gosodwch ryfel, de- 
ífrôwch y gwŷr cryfion, nesâed y 
gwŷr o ryfel, deuant ì fynu. 

10 PGyrrwch eich sychau yn gledd- 
yfau, a'ch *pladuriau yn waywffyn : 
c dyweded y llesg, Cryf ydwyf. 

ll Ymgesglwch, a deuwch, y cen- 
hedloedd, o amgylch ogylch, ac 
ymgynhullwch : *yno disgyn, O AR- 
GLWYDD, dy gedyrn. 

12 Deffrôed y cenhedloedd, a deu- 
ant i fynu i ddyffryn Jehosaphat: 
o herwydd yno yr eisteddaf ìi farnu 
yr holl genhedloedd o amgylch. 

13 “Rhowch i mewn y crymman ; 
canys addfedodd y cynhauaf: deu- 
wch, ewch i waered; o herwydd y 
gwrŷf a lanwodd, a'r gwasg-gafnau 
a aethant trosodd, am amlhâu eu 
drygioni hwynt. 

14 Torfeydd, torfeydd, a fydd yng 
nglyn “terfyniad: canys agos gyw 
dydd yr ARGLWYDD ynglyn ter- 
fyniad. 

15 * Yr haul a'r lloer a dywyllant, 
a'r sêr a attaliant eu llewyrch. 

16 A'r ARGLWYDD a rua o Sïon, ac 
a rydd ei lef o Jerusalem ; &y nef- 
oedd hefyd a'r ddaear a grynant: 
ond yr ARGLWYDD fydd "gobaith 
ei bobl, a chadernid meibion Israel. 
17 Felly Py cewch wybod mai 





elynaon ei eglwys. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
800. 


2 Neu, 
hyfryd. 


a Edrych 
Es. 8. 9, 


$ Heb. cys- 
segrwch, 
neu, sanct- 
eiddiwch. 

b Es. 2. 4, 
Mic. 4. 3, 

4 Neu, 
crymman- 
au. 


c Zech. 12. 
$. 


5 Neu, 

noy 
disgyn yr 
Arglwydd. 


d Matt. 13. 


39. 
Dat. 14. 
15, 18, 


6 Neu, 
drylliad, 


neu, 
dyrniad, 

e pen. 2. 10, 
ôl, 

f Jer. 25. 30, 


Amos l. 2, 
£ Hag. 2. 6. 


1 Heb. 
cyrchfa, 


neu, 
noddfa. 
h pen. 2, 27. 





Barnau Duw ar Syria, 










Cyn |myfi 442 yr ARGLWYDD eich Duw, 
ORIST |yn trigo yn Sïon, fy mynydd sanct- 
s00. aidd: yna y bydd Jerusalem yn 
8 Heb. S$sanctaidd, ac !nid â dïeithriaid 
saneeidd- | 46rwyddi mwyach. 
'rs35 8. | 18 4 “A'r dydd hwnnw y bydd i'r 
2. . _ Í mynyddoedd ddefnynnu melyswin, 
een a'r bryniau a lifeiriant o laeth, a 
— holl ffrydiau Judah a ? redant gan 
| srddent. |ddwfr, a ffynnon a ddaw allan o 
|'ymc4Tl|dŷ yr ARGLWYDD, ac a ddyfrhâ 
Dat. 22.1. | ddyffryn Sittim. 
| LLYFR 
Cyn PENNOD I. 
“a |l Amos yn pw barnedigaethau Duw ar 
adu Syria, 6 ac ar y Philistiaid, 9 ac ar Tyrus, 
11 ac ar Edom, 19 ac ar Ammon. 
s pen. T. 14. EIRIAU Amos, (“yr hwn oedd 
ym mysg bugeiliaid Tecoa,) y 
>Ios.i.1. |rhai a. welodd efe am Israel, P yn 
'nyddiau Uzzïah brenhin Judah, ac 
yn nyddiau Jeroboam mab Joas 
brenhin Israel, ddwy flynedd o 
cZech.M. |flaen y “ ddaear-gryn. 
ae. 2 Ac efe a ddywedodd, Yr An- 
Joel3.16. | GLwïWYDD a rua o Sïon, ac a rydd 
eì lef o Jerusalem ; a chyfanneddau 
|y bugeiliaid a alarant, a phen Car- 
Imel a wywa. 
3 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
«Fs84.|O herwydd tair o anwireddau * Da- 


Jer. 49. 23, |mascus, ac o herwydd pedair, nis 





2N," |*troaf ymaith ei chosp hi; am idd- 
wne ynt ddyrnu Gilead âg offer dyrnu 
yddu di |o heiyrn. 

Ee al Ond £anfonaf dân i dŷ Hazael, 
1 "|ac efe a ddifa balasau Benhadad. 
sgen 2T| 5 Drylliaf drosol Damascus, a 





sd.T,10, |Ehorraf ymaith y preswylwyr o 
pen.2.2,5. 2 ddyffryn Afen, ar hwn sydd yn 
'Feallafen. dal. teyrn-wïalen *o dŷ Eden; a 
Nen, |Bphobl Syria a ânt yn gaeth i Cir, 
b Cyflawn- |medd yr ARGLWYDD. 
y gwd 6 Y Fel hyn y dywed yr An- 
a GLWYDD; Am dair o anwireddau 
i2Chron. Gaza, ac am bedair, ni throaf ym- 
ms.2. aith eì chosp hi; am iddynt gaeth- 
cludo” “y gaethiwed gyflawn, i'w 
5 |rhoddii fynu i Edom. 
SN 2*| 7 Eithr anfonaf dân ar fur Gaza, 
chaethiwed. ac efe a ddifa ei phalasau hi. 
1 ìhron, | 8 A mi a dorraf y preswylwyr o 
Joei;.6. | Asdod, a'r hwn a ddeil deyrn-wïal- 


en o Ascalon; a throaf fy llaw yn 
erbyn Ecron, a derfydd am weddill 
y Philistiaid, medd yr ARGLWYDD 
Dpuw. 


AMOS, I. 


19 mYr Aipht a fydd anghyfan- 
nedd, ac "Edom fydd anialwch 
anghyfanneddol, am y traha ymn 
erbyn meibion Judah, am iddynt 
dywallt gwaed gwirion yn eu tir 
hwynt. 

20 Etto Judah a “driz byth, a 
Jerusalem o genhedlaeth i gen- 
hedlaeth. 

21 Canys glanhâf waed y rhai nis 
glanheais: “canys "yr ARGLWYDD 
sydd yn trigo yn Sïon. 


AMOS. 


9 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Am dair o anwireddau 
ETyrus, ac am bedair, ni throaf 
ymaith ei chosp hi; o herwydd 
iddynt hwy roddi i fynu gwbl o'r 
gaethiwed i Edom, ac na chofiasant 
$ y cyfammod brawdol. 

10 Eithr anfonaf dân i fur Tyrus, 
ac efe a ddifa ei phalasau hi. 

ll 4 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Am dair o anwireddau 
ìEdom, ac am bedair, ni throaf 
ymaith ei chosp hi; am iddo erlid 
mei frawd â'r cleddyf, a" llygru ei 
drugaredd, a bod ei ddig yn rhwygo 
yn wastadol, a'i fod yn cadw ei lid 
yn dragywyddol. 

12 Eithr "anfonaf dân i Teman, 
yr hwn a ddifa balasau Bosrah. 

13 Y Fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD; Am dair o anwireddau 
” meibion Ammon, ac am bedair, ni 
throaf ymaith ei chosp hi; am idd- 
ynt hwy rwygo “gwragedd beich- 
iogion Gilead, er mwyn helaethu 
eu terfynau. 

14 Eithr cynneuaf dân ym mur 
P Rabbah, ac efe a ddifa ei phalasau, 
gyd â gwaedd ar ddydd y rhyfel, 
gyd â thymmestl ar ddydd corwynt. 

15 < A'u brenhin a â yn gaeth, efe 
ai bennaethiaid ynghyd, medd yr 
ARGLWYDD. 

PENNOD II. 

1 Digofaint Duw yn erbyn Moab, â ac ar Ju- 
dah, Ô ac ar Israel. 9 Duw yn achwyn 
rhag eu hannïolchgarwch hwy. 

EL hyn y dywed yr ARGLWYDD; 

Am dair o anwireddau * Moab, 
ac am bedair, ni throaf ymaith ei 
chosp hi; am iddo Plosgi esgyrn 
brenhin Edom yn galch. 

2 Eithr anfonaf dân i Moab, yr 
hwn a ddifa balasau Cerioth: a 


ar y Phalestiaid, &c. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
800. 

m Iîs. 19. 1, 
n Obad, 10, 





2 Neu, erys. 


3 Neu, 
te, myfi yr 
Arglwydd, 
yr hwn 
sydd, &c. 
o Dat. 21. 3. 





a 21, a 2s. 
Joel 3. 4, 5. 
6 Heb. 

gyfammod 
modyr, 
11 
l bren. 5. 
1.a9.lt 


Ys. 21. 1L 
ao 


bwrw 
ymaith bob 
tostwri. 

n Obad. 9, 
10. 


o Jer. 49, 1. 
Ezec. 25. 2, 
Seph, 2. 9. 


8 Neu, 
mymnydd- 
edd 


o 
Gilead, 


P Deut. 3. 
11 


a Sam. Uo 
26. 


g Jcr. 49, 3, 


a Es. 15, 
Jer. 48. 
Ezec. 25. 8. 
Seph. 2, 8. 

b 2 Bren. â. 
JAC 





Amnniolchgarwch Israel. 





' 8 pen. S. 6. 


e Wxod, 92, 
26. 


2 Neu, y 
rhaî a gon- 
denmnâwyd. 


fNum.9l1, 
4. da 
Deut. 2. 
sr 
Jos, 24, 8, 
£ Num. 13. 
28, 32, 33. 


h Es. 5, 24, 
Mal.4.1, 


i Exod, 12. 
61, 


E Num. 6. 2. 





1 fs. 0. 10. 
| Jer.ll.21. 
pen. . L.L 


Mic. 2. 6. 
8 Neu, 
| gwasgaf 
i €ich lle 
i chwifel y 
gwasg 
meên lawn 
o ysgubau. 
mpen.9. l, 
&c. 


* Neu, 
einioes, 





Moab fydd marw mewn terfysg, 
gwaeddi, a llais udgorn. 
3 A mi a dorraf ymaith “y barnwr 


' |o'i chanol hi, a'i holl bendefigion a 


laddaf gyd âg ef, medd yr ARm- 
GLWYDD, 

4 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Am dair o anwireddau 
Judah, ac am bedair, ni throaf 
ymaith ei chosp hi; am iddynt 
ddi»mygu cyíraith yr ARGLWYDD, 
ac nas cadwasant eì ddeddfau ef; 
au celwyddau au cyfeiliornodd 
hwynt, y rhai yr acth eu tadau ar 
eu hol. 

5 Eithr anfonaf dân i Judah, ac 
efe a ddifa balasoedd Jerusaìem. 
6 YT Fel hyn y dywed yr An- 
GLWYDD; Am dair o anwireddau 
Israel, ac am bedair, nì throaf ym- 
aìth ei chosp hi ; am iddynt werthu 
y cyfiawn am arian, a'r tlawd er 
pêr o esgidiau : 

7 Y rhai a ddyheuant ar ol llwch 
y ddaear ar ben y tlodion, ac a 
ŵyrant ffordd y gostyngedig: a 
gwr ai dad a â at yr 4» llangces, 
i halogi fy enw sanctaidd. 

8 Ac ar ddillad * wedi eu rhoi yng 
ngwystl y gorweddant wrth bob 
allor; a gwin “y dirwyol a yfant 
yn nhŷ eu duw. 

9 Ŷ Etto fmyfi a ddinystriais yr 
Amoriad o'u blaen hwynt, * yr hwn 
yr oedd ei uchder fel uchder y 
cedrwydd, ac efe oedd gryf fel 
derw; etto mi a ddinystriais ei 
ífrwythau oddi arnodd, a'i wraidd 
oddi tanodd. 

ì0 'Myfi hefyd a'ch dygais chwi i 
fynu o wlad yr Aipht, ac a'ch ar- 
weiniais chwi ddeugain mlynedd 
trwy yr anialwch, i feddiannu gwlad 
yr Amoriad. 

ll A mi a gyfodais o'ch meibion 
chwi a4 yn brophwydi, ac o'ch 
gwŷr ieuaingc raì Fyn Nazareaid. 
Oni ôw hyn, O meibion Israel? 
medd yr ARGLWYDD. 

12 Ond chwi a roisoch i'r Nazare- 
aid win i'w yfed; ac 'a orchymyn- 
asoch i'ch prophwydi, gan ddy- 
wedyd, Na phrophwydwch. 

18 Wele *fi wedi fy llethu tanoch 
fel y llethir y fên lawn o ysgubau. 

14 A "metha gan y buan ddiï- 
angc, a'r cryf ni chadarnhâ ei rym, 
ar cadarn ni wared ei *enaid ei 
hun: 

15 Ni saif a ddalio y bwa, ni 


| ddïangc y buan o draed, nid a- 


848 


AMOsS, II. 





chub marchog march ei einioes ei 
un, 
16 A'r cryfaf ei galon o'r cedyrn 
a fÍy y dwthwn hwnnw yn noeth- 
lymmun, medd yr ARGLWYDD. 


PENNOD III. 


1 Mor anghenraid yw barnedigaethau Dw yn 
erbyn Israel: 9 cyhoeddi hynny, a'i achos 
hefyd. 


WRANDEWCH y gair a lef- 

arodd yr ARGLWYDD i'ch cr- 
byn chwi, plant Israel, yn erbyn 
yr holl deulu a ddygais i fynu o 
wlad yr Aipht, gan ddywedyd, 

2 2*Ohwi yn unizg a adnabâm o 
holl deuluoedd y ddaear : ?am hyn- 
ny ymwelaf â chwi am eich holl 
anwireddau. 

3 A rodia dau ynghyd, heb fod 
yn gyttôn ? 

4 A rua y llew yn y goedwig, heb 
ganddo ysglyfaeth ? *a leisia cenaw 
llew o'i ffau, heb ddal dim ? 

5 A syrth yr aderyn yn y fagl ar 
y ddaear, heb fod croglath iddo? a 
gyfyd um y fagl oddi ar y ddaear, 
heb ddal dim? 

6 A genir udgorn yn y ddinas, 
heb *ddychrynu o'r bobl? *a. fydd 


niwed yn y ddinas, *heb i'r AR-| bob 


GLWYDD & wneuthur ? 

7 Canys ni wna yr ARGLWYDD 
ddim, 2a'r nas dangoso ei gyfrinach 
i'w weision y prophwydi. 

8 Rhuodd y llew, pwy nid ofna? 
yr Arglwydd Ion a lefarodd, *pwy 
ni phrophwyda ? 

9 í Cyhoeddwch o fewn y palasau 
yn Asdod, ac yn y palasau y'ngwlad 
yr Aipht, a dywedwch, Deuwch yng- 
hyd ar fynyddoedd Samaria, a gwel- 
wch derfysgoedd lawer o'i mewn, a'r 
gorthrymmedigion yn ei chanol hi. 

10 Canys ni fedrant wneuthur un- 
iondeb, medd yr ARGLWYDD: pen- 
tyrru y maent drais ac *yspall yn 
eu palasau. 

ll Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD DDUW ; Gelyn fydd o 
amgylch y tìr ; ac efe a dŷn i lawr 
dy nerth oddi wrthyt, a'th balas- 
oedd a yspeilir. 

12 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD; Fel yr achub y bugail o 


safn y llew y ddwy-goes, neu ddarn | 


o glust; felly yr achubir meibion 
Israel y rhai sydd yn tricgo yn Sa- 
maria mewn cwrr gwely, $ac yn 
Damascus mewn gorweddle. 

13 Gwrandêwch, a thystiolaethwch 





Darn Duw arnynt. 


Cyn 
C 





a Deut. 7. 6. 
a lO.15. 


b Edrych 
Mat ll. 
Luc 12, 47. 
Rhuf. 2, 9, 
l Petr 4, 
Ni. 


2 Heb. 
arydd y 
cenaw Uew 
e lais? 


9 Neu, 
redeg o'r 
o 


ynghyd? 
c Es. 45, 7, 
4 Neu, ac 
oni wna yr 
Arglwydd 
ryw beth? 
d Gen. 6. 13, 


15. 
e Act. 4. 20, 
a 5. 20, 29, 


5 Nen, 
anrhaith. 


6 Neu, ac 
yn nhraed 
y gwely. 








COeryddu Israel. AMOS, IV. 
Cyn _ | yn nhŷ Jacob, medd yr ARGLWYDD | _ 10 Anfonais yr haint yn cich mysg, 
a a Dpuw, Duw y lluoedd, megis “yn ffordd yr Aipht: eich 


“New | l4 Mai y dydd “ yr ymwelaf âg an- 
cospaf e- | wiredd Israel arno ef, y gofwyaf hef- 
anwiredd, | yd allorau Bethel: a chyrn yr allor 
| a. dorrir, ac a syrthiant i'r llawr. 
|'Tarn.3.|. 15 A mi a darawaf “y gauafdy a'r 
.1en.s.22, hafdy; a derfydd am “y tai ifori, a 


923. |bydd diben ar y teiau mawrion, 
medd yr ARGLWYDD. 


PENNOD IV. 


1 Y mae yn ceryddu Israel am eu trais, â a'u 
delw-addoliaeth, 6 ac am mad oeddynt yn 
gwellh&wu wrth ew ceryddu. 


WRANDEWCH y gair hwn, 
* Pe. 22. 12. “gwartheg basan, y rhai gyd- 
m.  |ych ym mynydd Samaria, y rhai 
ydych yn gorthrymmu y tlawd, 
yn ysigo yr anghenog, yn dywed- 
yd wrth eu meistriaid, Dygwch, 

ac yfwn. 

2 Tyngodd yr Arglwydd DDUW 
i'w sancteiddrwydd, y daw, wele, 
y dyddiau arnoch, y dwg efe chwi 

b Jer 16.16. ymaith Pâ drain, a'ch hiliozaeth â 
"^>"; bachau pysgotta. 
eo 3. A “chwij ea ewch allan ir ad- 
wyau, bob un ar ei chyfer; a chwi 
PN gaws a'u teflwch hwynt i'r palas, medd 
ymaith | yf ARGLWYDD. 
paw” | 4 T Deuwch i Bethel, a_thros- 
â Hos, 4.15. eddwch; “i Gilgal, a throseddwch 
ben.5,5. |Íwyfwy: dygwch bob bore eich 
aberthau, 4ch degymmau wedi 
tair blynedd o ddyddiau; 
stefTu| 5 “Ac offrymmwch o surdoes 
A llosg. | «erth dïolch, cyhoeddwch a hys- 
74“ |byswch aberthau cwirfodd: canys 
| *hyn a hoífwch, meibion Israel, 
hoffwch. | medd yr ARGLWYDD DDUW. 

6 S A rhoddais i chwi lendid 
dannedd yn eich holl ddinasoedd, 
ac eisieu bara yn eich holl le- 
oedd: etto ni ddychwelasoch attaf 
fi, medd yr ARGLWYDD. 

7 Myfi hefyd a atteliais y gwlaw 
rhagoch, pan oedd etto dri mis hyd 
y cynhauaf: gwlawiais hefyd ar un 
ddinas, ac ni wlawiais ar ddinas 
arall: un rhan a gafodd wlaw ; a'r 
rhan ni chafodd wlaw, a wywodd. 

8 Gwibiodd dwy ddinas 2ew dair 

i un ddinas, i yfed dwfr; ond nis 
| diwallwyd: etto ni ddychwelasoch 
cnest,es, | 9af fi, medd yr ARGLWYDD. 
02 OA 9fTarewais chwi â diflanniad, ac â 
5Nen, —|mallder: *panamlhaodd eich gerddi, 
amlder _ | a'ch gwinllannoedd, a'ch ffigyswydd, 
geddi,&e a'ch olew-wydd, €y lindys a'w hys- 
lindys. _ | odd : etto ni throisoch attaf fi, medd 
yr ARGLWYDD. 











F 





E Joel l, 4, 
& 2. 2D, 





819 


Ew hannog î elifirwch.| 


TST. 


gwŷr ieuaingc a leddais â'r cleddyf, yx, 
gyd â " chaethgludo eich meirch; a |,ar ddl. 
chodais ddrewi eich gwersylloedd| chaeth 


i'ch ffroenau: etto ni throisoch at- 
taf Ê, medd yr ARGLWYDD. 

11 Mi a ddymchwelais ;*a4 o hon- 
och, fel yr ymchwelodd Duw ^b So- 
dom a Gomorrah; ac yr oeddech 
fel pentewyn wedi eì achub or 
gynneu dân: etto ni throisoch at- 
taf fi, medd yr ARGLWYDD. 

12 O herwydd hynny yn y modd 
yma y gwnaf i ti, Israel: «c o her- 
wydd mai hyn a wnaf i ti, “bydd 
barod, Israel, i gyfarfod â'th Dpuw. 


13 Canys wele, Lluniwr y myn-|s 


yddoedd, a Chreawdwr *y gwynt, 
yr hwn a fynega i ddyn beth gt 
ei feddwl, ac 'a wna y bore yn 
dywyllwch, ac "a gerdd ar uchel- 
derau y ddaear, yr ARGLWYDD, 
Duw y lluoedd, yw ei enw. 


PENNOD V. 


1 Cwynfan dros Israel. 4 Annog î edifeir- 
wch. 21 Duw yn gwrthod eu rhagrithiol 
wasanaeth, hwy. 


WRANDEWCH y gair hwn a 
codaf i'ch erbyn, sef galarnad, 
O dŷ Israel. 

2 Y wyryf Israel a syrthiodd ; ni 
chyfyd mwy: gadawyd hi ar ei thir; 
nid oes a'i cyfyd. 

3 Canys y modd hyn y dywed 
yr ARGLWYDD DDUW; Y ddinas a 
aeth allan 4 mil, a weddill gant; 
a'r hon a aeth allan «?' eì chanfed, 
a weddill ddeg i dŷ Israel. 

4 $ O herwydd fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD wrth dŷ Israel; Ceis- 
iwch fi, a byw fyddwch. 

5 Ond nac ymgeisiwch â * Bethel, 
ac nac ewch i Gilgal, ac na thram- 
wywch i PBeerseba: o herwydd gan 
caethgludo y caethgludir Gilgal, a 
c Bethel a fydd yn ddiddym. 

6 Ceisiwch yr ARGLWYDD, a byw 
fyddwch ; rhag iddo dorri allan yn 
nhŷ Joseph fel tân, a2 ddifa, ac na 
byddo a'i diffoddo yn Bethel. 

7 Y rhaiîa drowch farn yn wermod, 
ac a adêwch gyfiawnder ar y llawr, 

8 Ceisiwch yr hwn a wnaeth *y 
saith seren, ac Orïon, ac a dry gysg- 
od angau yn fore-ddydd, ac fa dy- 
wylla y dydd yn nos; yr hwn £a 
eilw ddyfroedd y môr, ac a'u tyw- 
allb ar wyneb y ddaear: Yr AR- 
GLWYDD J4yw ei enw : 

9 Yr hwn sydd yn nerthu yr 


—_—_—_ _ _- ., ..,_ _.”r.ss ps”. _-____3D 5 . .__ . .ÂA SŴ __,,,,_____Ô______^_______________________.,c_.__,,.,,,..-...._._._.W.,,,,,,..,,..AA,.,,______________. 


glud, 


i Zech. 3, 2. 


Ek Edrych 
Ezec. 13. 5, 
fu 2 cos 


8 Neu, yr 
yspryd. 


1 pen. 5. 8. 


m Deut. 32, 
mo. oo 2 
Mic, 1. 3. 





a pon. â. â. 





b pen, 8. 14, 


c IIos.4. 15, 
a l0, 15, 


d pen. 6. 12, 


e Job 9. 9, 
o OS, ol. 


| f pen. 4. 13, 


£ pen. 9. 6, 


"|| 





Annog Israel i edifeirwch. 





Cyn 
CRIST 


T$7. 


2 Heb. 
anrhaith. 





h Es, 29. 21. 


i Deut. 28. 


Seph. 1.13. 


Hag. 1. 6. 


3 Heb. dy- 
mwuniant. 


4 Neu, 
gwobr. 


k pen. 6. 10. 


1 Ps, 34, 14. 
a 97, 10 


Rhuf.12.9. 


m Exod. 2 


90. 
Joel 2, 14, 


i n Jer.9, 17. 


o Exod, 12. 
12, 


P Es. 5. 19. 


Jer. 17.15, 
a 20.7. 


Jocl 2, 2, 


seph. 1.15. 
2 Petr 3.4. 


9 Jer. 48. 44, 


rs, l,ll. 
Jer. 6. 20. 

5b Lef, 26. 
ol, 


6 Neu 


eich uchel- 


wyliau. 


6 Neu, 
offrwm 
diolch. 


—-—-—— — — — — — 





2anrheithiedig yn erbyn y cryf, fel 
y delo yr anrheithiedig yn erbyn 
yr amddiffynfa. 

10 *Cas ganddynt a geryddo yn 
y porth, a ffiaidd ganddynt a lef- 
aro yn berffaith. 

11 O herwydd hynny am i chwi 
sathru y tlawd, a dwyn y beichiau 
gwenith oddi arno; !chwi a adeil- 
adasoch dai o cerrig nadd, ond 
ni thrigwch ynddynt; plannasoch 
winliannoedd “hyfryd, ac nid yf- 
wch eu gwin hwynt. 

12 Canys mi a adwaen eich anwir- 
eddau lawer, 2ch pechodau cryf- 
ion: y maent yn blino y cyfiawn, 
yn cymmeryd *iawn, ac yn troi 
heibio y tlawd yn y porth. 

13 Am hynny “y neb a fyddo 
call a ostega. yr amser hwnnw: 
canys amser drwg, 4/tv. 

14 Ceisiwch ddaioni, ac nid dryg- 
ioni; fel y byddoch fyw: ac felly yr 
ARGLWYDD, Duw y lluoedd, fydd 
gyd â chwi, fel y dywedasoch. 

15 !Casêwch ddrygioni, a hoffwch 
ddaioni, a cosodwch farn yn y 
porth: "fe allai y bydd ARGLWYDD 
Dpuw y lluoedd yn raslawn i 
weddill Joseph. 

16 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD, DUW y lluoedd, yr Ar- 
glwydd; Ym mhob heol y bydd 
cwynfan, ac ym mhob prif-ffordd 
y dywedant, O! O! a galwant yr 
arddwr i alaru; Pa'r neb a fedro 
alaru, ìi gwynfan. 

17 Ac ym mhob gwinllan 4 bydd 
cwynfan: canys *tramwyaf trwy dy 
ganol di, medd yr ARGLWYDD. 

18 PGwae y neb sydd yn dymuno 
dydd yr ARGLWYDD! beth yw 
hwnnw i chwi? tywyllwch, ac nid 
goleuni 44wŴ dydd yr ARGLWYDD. 

19 a Megis pe ffoai gwr rhag llew, 
ac arth yn cyfarfod âc ef; a myned 
i'r tŷ, a phwyso ei law ar y pared, 
a'i frathu o sarph. 

20 Oni bydd dydd yr ARGLWYDD 
yn dywyllwch, ac nid yn oleuni? 
yn dywyll ìawn, ac heb lewyrch 
ynddo ? 

21 « 'Caseais a ffieiddiais eich 


gwyliau, ac “nid aroglaf *yn eich 


cymmanfaoedd. 
22 Canys er ìi chwi offrymmu ìi mi 
boeth-offrymmau, a'ch offrymmau 


bwyd, ni fyddaf foddlawn iddynt ; 


ac nid edrychaf ar *hedd-offrwm 
eich pasgedigion. 


850 


AMOS, VI. 


23 Symmud oddi wrthyf drwst 


Y cospir eu nwyfiant. 


dy ganiadau: canys ni wrandawaf| _ Cyn 


beroriaeth dy nablau. 

24 Ônd 7rheded barn fel dyfr- 
oedd, a chyfiawnder fel ffrwd gref. 

25 *A offrymmasoch chwi i mi 
aberthau a bwyd-offrymmau yn y 
diffaethwch ddeugain mlynedd, tŷ 
Israel? 

26 Ond dygasoch *babell eich 


Moloch a Chïwn, eich delwau, ser-|; 


en eich duw, a wnaethoch i chwi 
eich hunain. 

27 Am hynny y caethgludaf chwi 
i'r tu hwnt i Damascus, medd yr 
ARGLWYDD; Duw y lluoedd yw 


ei enw, 
PENNOD VI. 
1 Y cospir nwyfiant Israel 1 âg anghyfannedd- 
rwydd. 12 Mor anhawdd ganddynt wellhâu. 
WAE y rhai * esmwyth arnynt 
yn Sïon, ac sydd yn ymddir- 
ied ym mynydd Samaria, y rhai a 
enwir Pyn * bennaf o'r cenhedloedd, 
y rhai y daeth tŷ Israel attynt! 
2 “Tramwywch i “Calneh, ac 


edrychwch, ac ewch oddi yno i Ha-| ; 


math fwyaf; yna disgynwch i “Gath 


y Philistiaid: aì gwell ydynt na'r | w 


teyrnasoedd hyn? ai helaethach eu 
terfyn hwy na'ch terfyn chwi? 

3 Y rhai ydych fyn pellhâu y 
dydd 9drwg, ac yn nesâu ^* eis- 
teddle trais ; 

4 Gorwedd y maent ar welŷau 
ifori, ac “ymestyn ar eu glythau, 
a bwytta yr ŵyn o'r praidd, a'r 
lloi o ganol y cut; 

5 !Y rhai a “ddatganant gyd â llais 
y nabl ; dychymmygasant iddynt eu 
hun offer cerdd, “ megis Dafydd ; 

6 Y rhai a yfant "win mewn 
phïolau, ac a ymirant â'r ennaint 
pennaf; ond nid ymofidiant am 
ddryllio Joseph. 

7 I Am hynny yr awr hon hwy a 
ddygir yn gaeth gyd â'r cyntaf a 
ddygir yn gaeth; a gwledd y rhai 
a ymestynant, a symmudir,. 

8 !Tyngodd yr ARGLWYDD DDUW 


iddo ei hun, Ffiaidd gennyf odid-| ! 


owgrwydd Jacob, a chaseais ei bal- 
asau: am hynny y rhoddaf i fynu 
y ddinas *ac sydd ynddi, medd 
ARGLWYDD DDuWw y lluoedd. 

9 A bydd, os gweddillir mewn un 
tŷ ddec o ddynion, y byddant feirw. 

10 Ei ewythr ai cyfyd i fynu, a'r 
hwn ai lysg, i ddwyn yr esgyrn 
allan o'r tŷ, ac a ddywed wrth yr 
hwn a fyddo wrth ystlysau y tŷ, 
A oes etto neb gyd â thi? ac efe 





CRIST 
1$7. 


T Heb, ym- 
dreigled, 


t Act. T. 42, 
E h 


8 Siccuth 
eich bren- 
HYR 


& Luc 6. 24. 

2 Neu, di- 
ofal, neu, 
difraw. 


b Exod. 19, 


cenhedl- 


f Ezec. 12, 
2i. 


£ pen. 5. 18. 

h Ps, 94, 20. 

4 Neu, 
(rigle. 

5 Nen, 
amlhdu 


mewn gor- 
miuodedd. 


i Es. 5. 12, 
Neu, 
byngciant. 
k 1 Chron. 
7 Neu, 


mewn phi- | 


olau gwin. 


1 Jer. 51, 14. 
Heb. 6. 13, 


8 Hob. 
a'i chyf- 
lawnder. 





Gweddi Amos. 


CRIST 





m pen.5, 13. 
a$.o. 


9 


Cyn 
TT. 


Neu 


â defni. 


n Hos, 10. 4. 
pen, 5. 7. 


2 Heb. 
gyrn. 


9 Neu, 
ddyffryn. 


2 Neu, glas- 
bryfed. 


neu, pwy 
o (neu, 
tros) Jacob 
a gyfyd ì 


a Jonah 9, 
10. 


4 Neu, 
gynneu. 


b Edrych 


2 Bren. 21, 
13 


E 
G 


8.34.1 
alar. 2. 


a ddywed, Nac oes: yna y dywed 
yntau, “Taw; am na wasanaetha 
cofio enw yr ARGLWYDD. 

11 O herwydd wele yr ARGLWYDD 
yn gorchymyn, ac efe a dery y tŷ 
mawr 9âg agennau, a'r tŷ bychan â 
holltau. 

12 A red meirch ar y graig? 
a ardd meb hŵ âg ychain? canys 
“troisoch farn yn fustl, a. ffrwyth 
cyfiawnder yn wermod. 

13 O chwi y rhai sydd yn llawen- 
ychu mewn peth diddym, yn dy- 
wedyd, Onid o'n nerth ein hun y 
cymmerasom i ni “gryfder? 

14 Ond wele, mi a gyfodaf i'ch 
erbyn chwi, tŷ Israel, medd AR- 
GLWYDD DDUW y lluoedd, genedl; 
a hwy a'ch cystuddiant chwi, o'r 


ffordd yr ewch i Hemath, hyd 
“afon y diffaethwch. 
PENNOD VIL 


1 Troi heibio farnedigaethau y ceiliogod, rhed- 
yn, & a'r iân, irwy weddi Amos. T Trwy 
weledigaeth o fwr a Uinyn mesur, y dangosir 
gwrthodiad Israel. 10 Amazïah yn achwyn 
ar Amos. 14 Amos yn dangos ei alwedig- 
aeth eî hun, 16 a barnedigaeth. Amaxïah. 


EL hyn y dangosodd yr ARn- 

GLWYDD i mi; ac wele ef yn 
ffurfio “ceiliogod rhedyn pan dde- 
chreuodd yr adladd godi; ac wele, 
adladd wedi lladd gwair y bren- 
hin oedd. 

2 A phan ddarfu iddynt fwytta 
glaswellt y tir, yna y dywedais, Ar- 
bed, ARGLWYDD, attolwg: *pwy a 
gyfyd Jacob? canys bychan gv. 

3 “Edifarhaodd yr ARGLWYDD am 
hyn: Ni bydd hyn, eb yr ARGLWYDD. 

4 Fel hyn y dangosodd yr AR- 
GLWYDD DDUW i mi: ac wele yr 


ARGLWYDD DDUW yn galwi*farn: 


trwy dân; a difaodd y tân y dyfn- 
der mawr, ac a ysodd beth. 

5 Yna y dywedais, ARGLWYDD 
DDUW, paid, attolwg: pwy a gyf- 
yd Jacob? canys bychan wv. 

6 Edifarhaodd yr ARGLWYDD am 
hyn: Ni bydd hyn chwaith, eb yr 
ARGLWYDD DDUW. 

7 Y Fel hyn y dangosodd efe i 
mi: ac wele yr ARGLWYDD yn sef- 
yll ar gaer 4 wnaethpwyd wrth 
linyn, ac yn ei law linyn. 

8 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrthyf, Beth a weli di, Amos? a 
mi a ddywedais, Llinyn. A'r AR- 
GLWYDD a ddywedodd, Wele, ? go- 
sodaf linyn y'nghanol fy mhobl Is- 


i| rael, “ ac ni chwanegaf fyned heibio 


*pon.8.2. | iddynt mwyach. 


851 


AMOS, VII. 


9 Uchelfeydd Isaac hefyd a wneir 
yn anghyfannedd, a chyssegrau Is- 


rael a ddifethir; a “mi a gyfodaf 


yn erbyn tŷ Jeroboam â'r cleddyf. 


10 1 Yna Amazïah “offeiriad Beth-| 10 
el a anfonodd at fJeroboam bren-| 3 


hin Israel, gan ddywedyd, Cyd- 
fwriadodd Amos i'th erbyn yng 
nghanol tŷ Israel: ni ddichon y 
tir ddwyn ei holl eiriau ef. 

ll Canys fel hyn y dywed Amos, 
Jeroboam a fydd farw trwy y 
cleddyf, ac Israel a gaethgludir 
yn llwyr allan o'i wlad. 

12 Dywedodd Amazïah hefyd wrth 
Amos, Ti weledydd, dos, ffo ymaith 
i wlad Judah; a bwytta fara yno, 
a phrophwyda yno: 

18 Na chwanega brophwydo yn 
Bethel mwy: canys cappel *y bren- 
hin *a llys y brenhin 44v. 

14 Yna Amos a attebodd ac a 
ddywedodd wrth Amazïah, Nid pro- 
phwyd oeddwn i, ac nid mab i 


Amazŵah yn achwyn arno ef. 


e1 Bren, 12, 
o 


2 EY 14, 
UA'L 


£ pen. 2, 12, 

5 Neu, 
cyssegr. 

6 Heb. tŷ y 
Jrenhin- 
iaeth yw. 


h 1 Pren, 
20. 25. 


brophwyd oeddwn i; namyn íbu- |!pen.1.1. 


gail oeddwn i, a chasglydd " ffigys 
gwylltion : 

15 A'r ARGLWYDD am cymmor- 
odd oddi ar ol y praidd; a'r AR- 
GLWYDD a ddywedodd wrthyf, Dos, 
a phrophwyda i'm pobl Israel. 

16 4 Yr awr hon gan hynny gwran- 
do air yr ARGLWYDD; Ti a ddywedi, 
Na phrophwyda yn erbyn Israel, 
£Sac nac yngan yn erbyn tŷ Isaac. 

l7 'Am hynny fel hyn y dywed 
yr ARGLWYDD; " Dy wraig a but- 
teinia yn y ddinas, dy feibion a'th 
ferched a syrthiant gan y cleddyf, 
ath dir a rennir wrth linyn; a 
thithau a fyddi farw mewn tir hal- 
ogedig, a chan gaethgludo y caeth- 
gludir Israel allan o'i wlad. 


PENNOD VIII. 

1 Wrth gawell o frwythydd haf, y dangosir 
mor agos yw diwedd Israel. 4 Argyhoeddi 
trais a thraha.. 11 Bygwth newyn gaîr Duw. 

EL hyn y dangosodd yr An- 
GLWYDD ìi mi; ac wele ga- 
wellaid o ffrwythydd haf. 

2 Ac efe a ddywedodd, Beth a 
weli di, Amos? A mi a ddywedais, 
Cawellaid o ffrwythydd haf. Yna y 
dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, 
Daeth y diwedd ar fy mhobl Is- 


7 Neu, 
rwyth y 
s$ycomor- 
wydd. 


k Ezec, 21, 
2 


8 Heb. na 
ddefnynna 


a. 29.21,25. 
m Hos. 4,132, 


rael ; “nid âf heibio iddynt mwyach. |» pen.7. 8. 


3 Caniadau y deml hefyd ^a droir 
yn udo ar y dydd hwnnw, medd yr 
ARGLWYDD DDUW: llawer o gelan- 
eddau a fydd ym mhoblle; bwrir 
hwynt allan ?* yn ddistaw. 








2 Heb. 
a udan4. 


b pen. 6. 10, 
3 Heb 


distawa, 





Argyhoeddi trais a thraha. 


Cyn 
CRIST 
ST. 
€ Dìar. 30, 

14. 





4 Neu, 
meioydd- 
loer. 


6 Heb. 
a gwyro 
cloriannau 
twyll ? 
Hos. 12, 7. 
f pen. 2, 6. 
E pen, 6. 8. 


h pon. 9. 5. 


791. 
î Job 5. 14. 
ls. 59, 9, 
Tl 


O. 
Jer. 15. 9. 


k Es, 15. 2. 
Jer. 4S. 87. 
Ezce,7.1S. 


1 Jcr. 6. 26. 
Zech. 12, 
10, 


mJl Sam. 2, 
1 


Ps, 74, 9. 


ymred 


n Hos, 4. 15. 
o I>eut. 9, 
PN 


P Edrych 
me 


2 Neu, ac 
archolla, 


a pen. 2. 14, 


| b Ps,139. 8, 
| &c. 


4  Gwrandêwch hyn, y sawl 
ydych “yn llyngcu yr anghenog, 
i ddifa tlodion y tir, 

5 Gan ddywedyd, Pa bryd yr â 
y *mis heibio, fel y gwerthom ŷd? 
a'r “Sabbath, fel *y dygom allan y 
gwenith, “gan brinhâu yr ephah, a 
helaethu y sicl, ac anghyfiawnu 
y cloriannau trwy dwyll? 

6 I fbrynu y tlawd er arian, a'r 
anchenus er pâr o esgidiau, ac i 
werthu gwehilion y gwenith * 

7 Tyngodd yr ARGLWYDD 1 Erag- 
orfraint Jacob, Dïau nid anghof- 
iaf byth yr un o'u gweithredoedd 
hwynt, 

8 Oni chryn y ddaear am hynf? 
ac Poni alara ei holl breswylwyr? 
cyfyd hefyd i gyd fel llif; a bwrir 
hi ymaith, a_ hi a foddir megis gan 
afon yr Aipht. 

9 A'r dydd hwnnw, medd yr An- 
GLWYDD DDUW, y gwnaf i'r ìhaul 
fachludo hanner dydd, a thywyllaf 
y ddaear /4ww dydd goleu. 

10 Troaf hefyd eich gwyliau yn 
alar, ach holl ganiadau yn cer- 
nad; Fdygaf sachlïan ar yr holl 
lwynau, a moelni ar bob pen: a 
ìmi ai gwnaf fel galar am unmab, 
a'i ddiwedd fel dydd chwerw. 

11 $ Wele, y mae y dyddiau yn 
dyfod, medd yr ARGLWYDD DDUW, 
yr anfonaf newyn i'r tir; nid newyn 
am fara, ac nid syched am ddwfr, 
ond “am wrandaw geiriau yr AR- 
GLWYDD. 

12 A hwy a grwydrant o fôr i fôr, 
ac a wibiant o'r gogledd hyd y dwyr- 
ain, ì geisio gair yr ARGLWYDD, ac 
nis cânt. 

13 Y diwrnod hwnnw y gwyryfon 
glên ar meibion ieuaingc a ddi- 
íffoddant o syched. 

14 Y rhai "a dyngant i *bechod 
Samaria, ac a ddywedant, Byw yw 
dy dduw di, O Dan; a, Byw yw 
Pffordd 1Beerseba; hwy a syrth- 


.. | lant, ac ni chodant mwy. 


PENNOD IX. 
1 Mor sîcr fydd y dinystr. 11 Adferw taber- 
nacl Dafydd. 
WELAIS yr ARGLWYDD yn sef- 
yll ar yr allor: ac efe a ddy- 


wedodd, 'Taro gapan y drws, fel y 


siglo y gorsingau; “a thorr hwynt 
oll yn y pen; minnau a laddaf y 
rhai olaf o honynt â'r cleddyf: “ni 
ffy ymaith o honynt a ffo, ac ni 
ddïangc o honynt a ddïango. 

2 'PPe cloddient hyd uffern, fy 


852 


AMOS, IX. 





llaw a'u tynnai hwynt oddi yno; 
a “phe dringent i'r nefoedd, mi 
a'u disgynwn hwynt oddi yno: 

3 A phe llechent ar ben Carmel, 
chwiliwn, a chymmerwn hwynt oddi 
yno; a phe ymguddient o'm golwg 
yngwaelod y môr, oddi yno y gor- 
chymynafi'r sarph eu brathu hwynt: 

4 Ac os ânt i gaethiwed o flaen eu 


Sicrwydd dinystr Israel. 


Cyn 
CRIST 
XS. 


c Job 20, 6. 





ew ad * R 
gelynion, “oddi yno y gorchymynaf |« Deut. 28. 


i'r cleddyf, ac efe a'u lladd hwynt: 
a * gosodaf fy ngolwg yn eu herbyn 
er drwg, ac nid er da iddynt, 

5 Ac ARGLWYDD DDUW y lluoedd 
a gyffwrdd â'r ddaear, a hi a dawdd; 


e Lef. 17. 10. 
Jer. 44, 11, 


a fgalara pawb a'r a drig ynddi, a|fpen.s.s. 


hi a gyfyd oll fel llifeiriant, ac a 
foddir megis ga» afon yr Aipht. 

6 Yr hwn a adeilada £ei esgyn- 
feydd yn y nefoedd, ac a sylfaen- 
odd eì *fintai ar y ddaear, yr hwn 
a “eilw ddyfroedd y môr, ac au 
tywallt ar wyneb y ddaear: Yr 
ARGLWYDD Jjtv ei enw. 

7 Onid ydych chwi, meibion Is- 
rael, 1 mi fel meibion yr Ethiop- 
iaid? medd yr ARGLWYDD: oni 
ddygais i fynu feibion Israel allan 
o dir yr Aipht, ar 'Philistiaid o 
£ Caphtor, a'r Syriaid o !Cir? 

8 Wele lygaid yr ARGLWYDD ar 
y deyrnas bechadurus, a "mi ai 
difethaf oddi ar wyneb y ddaear: 
ond ni lwyr-ddifethaf dŷ Jacob, 
medd yr ARGLWYDD. 

9 Canys wele, myfi a orchymynaf, 
ac a *ogrynnaf dŷ Israel ym mysg 
yr holl genhedloedd, fel y gogryn- 
nir 44 mewn gogr; ac ni syrth 5y 
gronyn lleiaf i'r llawr. 

10 Holl bechaduriaid fy mhobl 


'a fyddant feirw gan y cleddyf, "y 


rhai a ddywedant, Ni oddiwes drwg 
nì, ac ni achub ein blaen. 


& Ps, 104. 2, 
13, 


S Neu, 
ysgub. 
h pen, 6. 8.. 


ì Jcr. 47. 4, 
k Deut. 2. 
Da 


4 IIcb, 
gyluw- 
Janaf. 

9 IIeb. 
graîenyn 
i'r llawr. 


n pon. 6. 3. 


ll 9 9Y dydd hwnnw y codaf|*At 5 


babell Dafydd, yr hon a syrthiodd, 
ac a gauaf ei bylchau, ac a godaf 
eì hadwyau, ac ai hadeiladaf fel 
yn y dyddiau gynt: 

12 P Fel y meddianno y rhai y gel- 
wir fy enw amynt, weddill 1 Edom, 
a'r holl genhedloedd, medd yr AR- 
GLWYDD, yr hwn a wna hyn. 

13 Wele y "dyddiau yn dyfod, medd 
yr ARGLWYDD, y goddiwes yr ardd- 
wr y medelwr, a sathrydd y grawn- 
win $yr hauwr had; a'r mynydd- 
oedd a ddefnynant *'felyswin, a'r 
holl fryniau a doddant. 

l4 A dychwelaf gaethiwed fy 
mhobl Israel; a *hwy a adeiladant 


P Obad. 19, 
9 Num, 21. 
ls, 


r Lof. 26. 5. 


6 Heb. 
yrhwn & 
ddygo yr 
had allan. 

68 Joel 2. 18. 

T Neu, trin 
newydd, 

t Ks. 65. 21, 





Dinystr Edom am eu balchder. 




















y dinasoedd anghyfannedd, ac a'u 
preswylianb; a hwy a blannant 
winllannoedd, ac a yfant o'u gwin ; 
gwnant hefyd erddi, a bwyttânt eu 
ffrwyth hwynt. 


OBADIAH. 





15 Ac mi a'u plannaf hwynt yn 
eu 6ir, ac nis diwreiddir hwynt 
mwyach o'u tir a roddais i idd- 
ynt, medd yr ARGLWYDD dy 
Dpuw. 


ŷ 


LLYFR OBADIAH. 


1 Dinystr Edom, 3 am. eu balchder, 10 ac am 
y cam a wnaelhent â Jacob. W Jacnawd- 
wriaeth a buddugoliaeth Jacob. 


WELEDIGAETH Obadïah. Fel 

hyn y dywed yr ARGLWYDD 
'|DDpUw *am Edom; ?OClywsom sôn 
oddi wrth yr ARGLWYDD, a chen- 
. |nad a hebryngwyd ym mysg y cen- 
hedloedd; Codwch, a chyfodwn i 
'|ryfela yn ei herbyn hi. 

2 Wele, mi ath wneuthum yn 
fychan ym mysg y cenhedloedd ; 
dibris iawn vyt. 

3 4 Balchder dy galon a'th dwyll- 
odd: ti yr hwn wyt yn trigo yn 
holltau y graig, yn uchel ei drigfa; 
yr hwn a ddywed yn ei galon, Pwy 
a'm tyn i'r llawr? 
| 4 “Ped ymddyrchefit megis yr er- 

yr, a phe rhoit dy nyth ym mhlith 
y sêr, mi a'th ddisgynwn oddi yno, 
medd yr ARGLWYDD. 

5 1 Pe deuai lladron attat, neu ys- 
peilwyr nos, (pa fodd y'th dorrwyd 
ymaith!) oni ladrattasent hwy eu 
digon? pe daethaicynhullwyr grawn- 
win attat, * oni weddillasent “rawn ? 

6 Pa fodd y chwiliwyd Esau, ac y 
ceisiwyd ei guddfeydd ef! 

7 Yr holl wŷr y rhai yr oedd cyf- 
ammod rhyngot â hwynt, a'th yrr- 
asant hyd y terfyn; *y gwŷr yr 
oedd heddwch rhyngot â hwynt, 
ath dwyllasant, ac a'th orfuant; 
bwytlâwyr dy fara a roddasant ar- 
choll danat: nid oes deall * ynddo. 

8 FOni ddinystriaf y dydd hwnnw, 
medd yr ARGLWYDD, y doethion 
allan o Edom, a'r deall allan o fyn- 
ydd Esau? 

9 Dy gedyrn di, Teman, a ofnant; 
fel y torrer ymaith bob un o fynydd 
Fsau trwy laddfa. 

10 î £Am dy draha yn erbyn dy 
. | frawd Jacob, gwarth a'th orchudd- 
.|ia, a *^thi a dorrir ymaith byth, 

ll Y dydd y sefaist o'r tu arall, y 
dydd y caethgludodd estroniaid ei 
?olud ef, a myned o ddïeithriaid 
i'w byrth ef, a bwrw coelbrennau 
ar Jerusalem, tithau hefyd oeddit 
megis un o honynt. 


853 


12 €Ond ni ddylesit ti edrych ar 
ddydd dy frawd, y dydd y dïeithr- 
iwyd ef; ac ni ddylesit lawenychu o 
achos plant Judah, y dydd y difeth- 
wyd hwynt; ac ni ddylesit "ledu 
dy safn ar ddydd y cystudd, 

18 Ni ddylesit ddyfod o fewn porth 
fy mhobl yn nydd eu haflwydd; 
ïe, ni ddylesit edrych ar eu hadfyd 
yn nydd eu haflwydd; ac ni ddyl- 
esit estyn dy Iaw ar eu *golud yn 
nydd eu difethiad hwynt: 

14 Ac ni ddylesit sefyll ar y croes- 
ffyrdd, i dorri ymaith y rhai a_ddi- 
angai o hono; ac ni ddylesit *roi i 
fynu y gweddill o hono ar ddydd 
yr adfyd. 

15 Canys agos yw dydd yr An- 
GLWYDD ar yr holl genhedloedd: 
'fel y gwnaethost, y gwneir i tithau; 
dy wobr a ddychwel ar dy ben dy 
hun, 

16 Canys “megis yr yfasoch ar 
fy mynydd sanctaidd, fel/y yr holl 
genhedloedd a yfant yn wastad ; ïe, 
yfant, a llyngcant, a byddant fel pe 
na buasent. 

17 4 Ond ar fynydd Sïon !y bydd 
“ymwared, *ac y bydd sancteidd- 
rwydd; a thŷ Jacob a berchennog- 
ant eu perchennogaeth hwynt. 

18 Yna y bydd tŷ Jacob " yn dân, 
a thŷ Joseph yn fflam, a thŷ Esau 
yn sofl, a chynneuant ynddynt, a di- 
fânt hwynt ; ac ni bydd 2 gweddill 
o dŷ Esau : canys yr ARGLWYDD a'î 
dywedodd. 

19 " Goresgyn y dehau hefyd fyn- 
ydd Esau, a'r gwastadedd y Philist- 
iaid; a pherchennogant feusydd 
Ephraim, a meusydd Samaria, a 
Benjamin a feddianna Gilead ; 

20 A chaethglud y llu hwn o blant 
Israel, yr hyn a fu eiddo y Canaan- 
eaid, hyd Sarephath; a chaethion 
Jerusalem, fy rhai sydd yn Seph- 
arad, a feddiannant ddinasoedd y 
dehau. 

21 A 9gwaredwyr a ddeuant i fynu 
ar fypydd Sïon i farnu mynydd 
Esau : Pa'r frenhiniaeth fydd eiddo 
yr ARGLWYDD. 





Buddugoliaeth Jacob, 


Cyn 
CRIST 
1917. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
9987. 


Nac edrych 
ar, &c. 


T lIeb. 
fawrygu, 


8 Neu, llu, 


9 Neu, gau. 


ì Ezec, 35, 
15. 
Cylch 
co. 


k Jer, 25,29, 
& 49, 12. 


1! Amos 9. 8, 
2 Neu, rhai 
diangol. 
“hh a 
ydd yn 
sanctaidd, 
a Zech. 12, 


n Amos 9, 
A 


4 Neu, a 
berchen- 
nogant yr 
hyn sydd 
yn Seph- 
arad, 

o 1 Tim, 4. 
1 


lago 6. 20, 
P Luc 1, 34, 











cyn PENNOD I. 
a rich 1 Danfon Jonah i Ninefeh, ac yntau yn ffoi 
862. Tarsis: 4 a thymmesil yn eî gyhuddo ef. 


11 Ei daflu ef â'r môr, VW a physgodyn yn 
eî lyngeu ef. i 

NO” yr ARGLWYDD a ddaeth 

at 2?Jonah mab Amittai, gan 

, lddywedyd, 

Matt.ì2. | 9 Cyfod, dos i Ninefeh *y ddinas 
fawr, a llefa yn ei herbyn; canys 
ceu drygioni hwynt a ddyrchafodd 
ger fy mron. 

.| 3 Â Jonah îa gyfododd i ffoi i 

Tarsis oddi ger bron yr ARGLWYDD: 


*Jos, 10.46. ac efe a aeth i waered ìi “Joppa, ac 
SL | 





1. |a gafodd long yn myned i Tarsis, ac 
At.9.9^ | a dalodd ei llong-log hi,ac a aeth 
i waered iddi i fyned gyd â hwynt i 
Tarsis, oddi ger bron yr ARGLWYDD. 
8 Heb. 4 î Ond yr ARGLWYDD a “ gyfod- 
Jwriodd Ay 
Alan, |0dd wynt mawr yn y môr, a bu yn 
* Heb. yr y môr dymmestl fawr, fel *y tybyg- 
a wyd y drylliai y llong. 
| 5 Yna y morwyr a ofnasant, ac a 
rreuy.__ |lefasant bob un ar ei dduw, a 'bwr- 
âct.21.18,| iasant y dodrefn oedd yn y llong i'r 


môr, i ymysgafnhâu o honynt: ond 
Jonah a aethai i waered i ystlysau 
y llong, ac a orweddasai, ac a gysg- 
asal. 

6 A meistr y llong a ddaeth atto 
ef, ac a ddywedodd wrtho, beth a 
ddarfu ìi tì, gysgadur? cyfod, galw 
ar dy Dduw: £fe allai yr ystyr y Duw 
hwnnw wrthym, fel na'n coller, 
| 7 A dywedasant bob un wrth ei 
gyfaill, Deuwch, a bwriwn goel- 
prys fel y gwypom o achos 








E Joel 2, 14. 





pwy y mae y drwg hwn arnom. A 
bwriasant goelbrennau, a'r coelbren 
a syrthiodd ar Jonah. 

8 A dywedasant wrtho, Attolwg, 
dangos i ni eh mwyn pwy mae i ni 
y drwg hwn: beth yw dy gelfyddyd 
di? ac o ba le y daethost? pa le yw 
dy wlad? ac o ba bobl yv wyt ti? 

9 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Hebread ydwyf &; ac ofni yr wyf 
fi ARGLWYDD DDUW y nefoedd, yr 

|hwn a wnaeth y môr a'r sychdir. 

10 A'r gwŷr a ofnasant gam ofn 
mawr, ac a ddywedasant wrtho, Pa- 
ham y gwnaethost hyn? Canys y 
dynion a wyddent iddo ffoi oddi 
ger bron yr ARGLWYDD, o herwydd 
efe a, fynegasai iddynt, 


854 


LLYFR JONAH. 








ll $ A dywedasant wrtho, Beth a 





Cyn 
wnawn ì ti, fel y gostezo y môr ui 
oddi wrthym? canys 5gweithio yr| _ 862. 
oedd y môr, a therfysgu. 

12 Ac efe a ddywedodd wrthynt, | mr 
Cymmerwch fi, a bwriwch fi i'r môr ; 

a'r môr a ostega i chwi; canys gwn 
mai o'm hachos i 4 97a2e y dymmestl 
fawr hon arnoch chwi. 

13 Er hyn y gwŷr a Srwyfasant lap |6 Heb. 
dychwelyd ìi dir; ond nis gallent:| 
am fod y môr yn gweithio, ac yn 
terfysgu yn eu herbyn hwy. 

14 Llefasant gan hynny ar yr AR- 
GLWYDD,. a dywedasant, Attolwg, 
ARGLWYDD, attolwg, na ddifether 
ni am einioes y gwr hwn, ac na 
ddyro i'n herbyn waed gwirion: 
canys ti, O ARGLWYDD, a wnaethost 
fel y gwelaist yn dda. 

15 Yna y cymmerasant Jonah, ac 
a'i bwriasant ef ir môr: a “ pheid- |7 Heb, 


safodd. 


iodd y môr â'i gyffro. 

16 A'r gwŷr a ofnasant yr AR- 
GLWYDD âg ofn mawr, ac a aberth- 
asant aberth i'r ARGLWYDD, ac a 
addunasant addunedau. 


17 $ A'r ARGLWYDD a ddarpar- |; 12. 


E1 

c 

o 

pp 

pi 

C2 

[a] 

* 

_——_———N5Ï/ 5 . c "y 


asai bysgodyn mawr ì lyngeu Jonah. | 10. a 16.4 
A "Jonah a fu *ym mol y pysgodyn |s Heb. yn 
dri diwrnod a thair nos: DU 
PENNOD II. 
1 Gweddi Jonah: 10 a wared ef o fol y 
pysgodyn. 


JONAH a weddïodd ar yr 
ARGLWYDD ei DDUW o fol y 
pysgodyn, 

2 Ac a ddywedodd, ? O'm hing *y 
gelwais ar yr ARGLWYDD, ac efe am 
hattebodd ; o fol *uffern y gwaedd- 
ais, 4 chlywaist fy llef. 

3 Ti a'm bwriaist i'r dyfnder, I 
“ganol y môr ; ar llanw a'm ham- 
cylchodd: * dy holl donnau a'th lif- 
eiriaint a aethant drosof. 

4 A minnau a ddywedais, * Bwr- 
iwyd fi o ŵydd dy lygaid; er hynny 
mi a edrychaf eito tu a'th deml| 
sanctaidd. 

5 1Y dyfroedd 2m hamgylchas- 
ant hyd yr enaid; y dyfnder a 
ddaeth o'm hamgylch; ymglym- 
modd $ yr hesg am fy mhen. 

G Disgynais i “odre y mynydd- 
oedd ; y ddaear a'i throsolion oedd 
o'm hamgylch yn dragywydd: etto 


2 Neu, 

O herwydd 
Jy img. 
a Ps, 120. 1, 


3 Neu 
y bedd, 


4 Ileb, 
galon. 
b I'8. 42.7. 


€ Pe. 31, 22. 
afpg.69,L: 
Galar. 3. 54, 


5 Neu, 
gwmmon. 


[] 


dorriadau. 


Jonah 


Cyn 
CRIST 





e Ps, 31. 6. 

8 Neu, 
celwyddog. 

î Ps. 50. 14, 


23. a ll6. 
1 


Hos. 14. 2. e * 
Heb.19.15. addunedais. “Iachawdwriaeth sydd | 


& Ps, 3. 8. 








? Matt. 12, 
41. 
Luc1l1. 32. 


c Job 2, 8. 


$ IIob. wŷr | 
mawr, 


a Es. 09, G6, 


"| 8 Joel 2. 14, 





yn nregelhw â'r Ninefcaid. 





tì a ddyrchefaist fy einioes "o'r ffos, 
O ARGLWYDD fy Nuw, 

7 Pan lewygodd fy enaid ynof, 
cofiais yr ARGLWYDD ; 2m gweddi 
a ddaeth i mewn attat i'th deml 
sanctaidd. 

8 Y neb *a gadwant oferedd *cel- 
' wydd, a wrthodant eu trugaredd eu 
hun. 

9 A minnau mewn llais ' clodfor- 
edd a aberthaf i íi, talaf yr Ayn a 


eiddo yr ARGLWYDD. 

10 7 A llefarodd yr ARGLWYDD 
wrth y pysgodyn, ac efe a fwriodd 
Jonah ar y tir sych. 

PENNOD HI. 

1 Danfon Jonah yr ail waith, ac yntau yn prêg- 
ethu i'r Ninefeaid. 5 Ar eu hedifeirwch hwy, 
10 y mae Duw yntau yn edifarh&u. 

GAIR yr ARGLWYDD a ddaeth 
yr ail waith at Jonah, gan 
ddywedyd, 

2 Cyfod, dos i Ninefeh y ddinas 
fawr, a phrecetha iddi y bregeth a 
lefarwyf wrthyt. 

3 A Jonah a gyfododd ac a aeth i 
Ninefeh, yn ol gair yr ARGLWYDD. 
A Ninefeh oedd ^ddinas fawr iawn 
o daith tri diwrnod. 

4 A Jonah a ddechreuodd fyned 


. & i'r ddinas daith un diwrnod, ac. * efe 


a lefodd ac a ddywedodd, Deugain 
niwrnod fydd etto, a Ninefeh a 
gwympir, 

5 $ A Pgwŷr Ninefeh a gredasant 
1 DDUW, ac a gyhoeddasant ympryd, 





ac a wisgasant sachlïan, o'r mwyaf 


hyd y lleiaf o honynt. 

6 Canys gair a ddaeth at frenhin 
Ninefeh, ac efe a gyfododd o'i fren- 
hin-faingc, ac a ddïosgodd oddi am 
dano eì frenhin-wisg, ac a roddes 
am dano lïan sach, ac “a eistedd- 
odd mewn lludw. 

7 Ac efe a barodd gyhoeddi, a 
dywedyd trwy Ninefeh, trwy orchy- 
myn y brenhin a'i “bendefigion, gan 
ddywedyd, Dyn ac anifail, eidion a 
dafad, na phrofant ddim ; na phor- 
ant, ac nac yfant ddwfr. 

8 Gwisger dyn ac anifail â sach- 
len, a galwant ar DDUW yn lew: 
ïe, dychwelant bob un oddi wrth ei 
ffordd ddrygionus, ac oddi wrth * y 
trawsder sydd yn eu dwylaw. 

9 * Pwy a_ŵyr a dry Duw ac edif- 
arhâu, a throi oddi wrth angerdd 
eì ddig, fel na ddifether ni? 

10 $ A gwelodd Duw eu gweith- 


$55 


JONAH, III. 


redoedd hwynt, droi o honynt o'u 


ffyrdd drygionus; ac fedifarhaodd 
Duw am y drwg a ddywedasai y 
gwnai iddynt, ac nis gwnaeth. 


PENNOD IV. 


1 Jonah yn anfoddlawn 4 drugaredd Duw, 4 ac| 6 


yn cael eî geryddu dan rith pren cicaion. 


BU ddrwg iawn gan Jonah hyn, 
ac efe a ddigiodd yn fawr. 

2 Ac efe a weddïodd ar yr An- 
GLWYDD, ac a ddywedodd, Attolwg 
i ti, ARGLWYDD, oni ddywedais i 
hyn pan oeddwn etto yn fy ngwlad? 
am hynny yr achubais flaen *i ffoi 
i Tarsis; am y gwyddwn dy fod di 
yn Dpuw Pgraslawn a thrugarog, 
hwyrfrydig i ddig, aml o drugaredd, 
ac edifeiriol am ddrwg. 

3 “Am hynny yn awr, O AR- 
GLWYDD, cymmer, attolwg, fy ein- 
ioes oddi wrthyf: canys * gwell i mi 
farw na byw. 

4 Y AT ARGLWYDD a ddywed- 
odd, Ai da yw y gwaith ymddigio 
o honot ? 

5 A Jonah a aeth allan o'r ddinas, 
ac a eisteddodd o'r tu dwyrain i'r 
ddinas, ac a wnaeth yno gaban iddo 
ei hun, ac a eisteddodd dano yn y 
cysgod, hyd oni welai beth a fyddai 
yn y ddinas. 

6 A'r ARGLWYDD DDUW a ddar- 
parodd *cicaion, ac a wnaeth iddo 
dyfu dros Jonah, i fod yn gysgod 
uwch ei ben ef, i'w waredu o'iofid: a 
bu Jonah lawen iawn am y cicaion. 

7 A'r Arglwydd a barottôdd bryf 
ar godiad y wawr drannoeth, ac efe 
a darawodd y cicaion, ac yntau a 
wywodd. 

8 A phan gododd haul, bu i DDuw 
ddarparu *poeth-wynt y dwyrain; 
a'r haul a darawodd ar ben Jonah, 
fel y llewygodd, ac y deisyfodd farw 
o'l einioes, ac a ddywedodd, “Gwell 
i mi farw na byw. 

9 A'r Arglwydd a ddywedodd wrth 
Jonah, *Ai da yw y gwaith ymddigio 
o honot am y cicaion? Ac efe a 
ddywedodd, & Da yw ìi mi ymddigio 
hyd angau. 

10 A'r ARGLWYDD a ddywedodd, 
Ti a “dosturiaisb wrth y cicaion 
ni lafuriaist wrtho, ac nis peraist 
iddo dyfu: *mewn noswaith y bu, 
ac mewn noswaith y darfu : 

ll Ac oni arbedwn 1 Ninefeh y 
ddinas fawr, yr hon y mae ynddi 
fwy na deuddeng myrdd o ddynion, 
f y rhai ni wyddant ragor rhwng eu 
llaw ddehau a'u llaw aswy, ac ani- 
feiliaid lawer ? 


Dww yn ceryddu Jonah. 





CRIST 
Cylch 
$62. 


f Jer. 18. 8, 
Amos 7. 3, 





apen, l,3, 


b Exod, 24, 
6. 


Ps. 86, 5. 
Joel 2, 13, 


c 1 Bren. 
19. 4. 


d ad. 8, 


Z Neu, 
Wyt ti 
yn ddig 
iawn 


3 palm 
Orist. 


4 Neu, 
dwyrein- 
wynt di8- 
(aw. 


end. 2. 


6 Neu, 
Wyt 6 
ymn ddig 
iawn Ŷ 
6 Neu, Yr 
wyf yn 
ig iawn 
hyd angau. 
7 Neu 
arbedaist 
y cicaion. 
8 Heb. mab 
noswaith 


f Deut. 1. 
99, 








Cyn 

CRIST 

Cylch 
750. 





a Jcr. 26. 18, 


bAmosl.1. 


2 Heb. 
hwynt oll. 


c Deut.22.1. 


Es,1.2. 
3 Heb. 

a'i chyf- 

lawnder. 


d Es, 26. 21. 
e Ps. 115. 3. 


f Deut. 32, 


13.a 33,29. 


Amos, 4. 
Ha 

E Pa, 97. 5. 
Es. (4,1 


LLYFR MICHAH. 


PENNOD I. 

1 Michah yn dangos digofaint Duw yn erbyn 
Jacob am eu gau-dduwìaeth; 10ac yn an- 
nog $ alaru. 

AIR yr ARGLWYDD yr hwn â 
ddaeth at *Michah y Moras- 

thiad yn nyddiau Jotham, Ahaz, a 

Hezecïah, brenhinoedd Judah, ” yr 

hwn a welodd efe am Samaria a 

Jerusalem, 

2 Gwrandêwch, bobl “oll; “clyw 
dithau, y ddaear, *ac sydd ynddi; 
a bydded yr ARGLWYDD DDUW yn 
dyst i'ch erbyn, yr Arglwydd o'ì 
deml sanctaidd. 

3 Canys 2wele yr ARGLWYDD yn 
dyfod o'i “le; efe hefyd a ddisgyn, 
ac fa sathr ar uchelderau y ddacar. 

4 EA'r mynyddoedd a_ doddant 
tano ef, a'r glynnoedd a ymholltant 


611,2. | fel cŵyr o flaen y tân, ac fel y dyfr- 


Amos 9. iot. 


Hab. 3. 6, 
10, 


h pen. 2. 12. 


i Es. 21. â, 
a 22.4, 
Jer. 4. 19. 

Ru 20. 2, 


1 Job 30. 29, 


Ts. 102. 6. 








7 Neu, 
yr hon & 
bresicyl 


2 Neu, 
fu ddrwg 
ganddi. 





oedd a dywelltir ar y goriwaered. 

5 Hyn i gyd sydd am anwiredd 
Jacob, ac am bechodau tŷ Israel. 
beth yw anwiredd Jacob? onid 
Samaria? Pa rai yw uchel-leoedd 
Judah? onid Jerusalem ? 

6 Am hynny hy gosodaf Samaria 
yn garnedd-faes dda i blannu gwin- 
llan ; a gwnaf i'w cherrig dreiglo i'r 
dyffryn, a datguddiaf ei sylfeini. 

7 Ai holl ddelwau cerfiedig a 
gurir yn ddrylliau, a'i holl wobrau 
a losgir yn tân, a'i holl eilunod a 
osodaf yn anrheithiedig: o her- 
wydd o wobr puttain y casglodd 
hi hwynt, ac yn wobr puttain y 
dychwelant. 

8 O herwydd hyn !galaraf ac udaf; 
Ecerddaf yn noeth ac yn llwm: 
gwnaf alar !fel dreigiau, a gofid 
fel * cywion y dylluan. 

9 O herwydd dolurus 44v *ei har- 
choll: canys daeth hyd at Judah; 
daeth hyd borth fy mhobl, hyd 


' | Jerusalem. 
n Jer. 6. 26. 
6 Sef, llwch. 


10  " Na fynegwch ^yn yn Gath ; 
gan wylo na wylwch ddim: "ym- 
dreigla mewn llwch yn nhŷ *Aphrah. 

11 Dos heibio, “ preswylferch Sa- 


5 phir, yn noeth dy warth: ni ddaeth 


preswylferch * Saanan allan y'ngalar 


"|* Beth-esel, efe a dderbyn gennych 


ei sefyll-fan. 
12 Canys trig-ferch Maroth a^ddis- 
gwyliodd yn ddyfal am ddaioni; 


856 





Peithr drwg a ddisgynodd oddi 
wrth yr ARGLWYDD hyd at borth 
Jerusalem. 

13 Preswylferch Lachis, rhwym y 
cerbyd wrth y buan-farch : dechreu- 
ad pechod gw hi i ferch Sïon: 
canys ynot ti y cafwyd anwireddau 
Israel, 

14 Am hynny y rhoddi anrhegion 
*i Moreseth-gath: tai *Achzib a 
Jyddant yn gelwydd i frenhinoedd 
Israel. 

15 Etto mi a ddygaf etifedd i ti, 
preswylferch Maresah ; *daw hyd 
Adìlam, gogoniant Israel. 

16 « Ymfoela, ac ymeillia am dy 
blant moethus: helaetha dy foelder 
fel eryr; canys caethgludwyd hwynt 
oddi wrthyt. 


PENNOD II. 

1 Yn erbyn traîs. & Cwynfan. '( Ceryddu ang- 
hyfiawnder a delw-addoliaeth.. 12 Addaw 
adferu Jacob. 

Ga “a ddychymmygo anwir- 

edd, ac Pa wnelo ddrygioni 
ar eu gwelŷau! pan oleuo y bore 

y gwnant hyn; am ei fod ar eu 

dwylaw. 

2 “ Meusydd a, chwennychant hef- 
yd, ac a ddygant trwy drais; a 
theiau, ac a'w dygant: * gorthrym- 
mant hefyd wr ai dŷ, dyn a'i eti- 
feddiaeth. 

3 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD; Wele, yn erbyn y 
teulu hwn y dychymmygais ddrwg, 
yr hwn ni thynnwch eich gyddfau 
o hono, ac ni rodiwch yn falch; 
canys amser drygfyd yw. 

4 1 Yn y dydd hwnnw y cyfyd 
un ddammeg am danoch chwi, ac 
a alara *alar gofidus, gan ddywed- 
yd, Dinystriwyd ni yn llwyr ; “new- 
idiodd ran fy mhobl: pa fodd y 
dug ef oddi arnaf! *gan droi ym- 
aith, efe a rannodd ein meusydd. 

5 Am hynny ni bydd i ti *a fwrio 


reffyn coelbren y'nghynnulleidfa yr 


ARGLWYDD, 


6 'Na 5phrophwydwch, * meddant! 1 


wrth y rhai a brophwydant: ond 
ni phrophwydant iddynt na dder- 
byniont gywilydd. 

7* O yr hon a elwir Tŷ Jacob, 
a ' fyrhâwyd yspryd yr ARGLWYDD? 
ai dyma ei weithredoedd ef? oni 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
750. 


P Amos 3, 6. 


| 3 Neu, am. 
4 Sef, 
celwydd. 


5 Neu, daw 
ogowiant 
srael hyd 

Adulam. 

g Job 1. 20. 

Es. 22. 12. 
Jer. â7. 5. 


Cylch 
T0. 
a Ilos. 7. 6. 
b Ps, 36. â, 


c Es. 5. 8. 


2 Neu, 
twylant. | 


3 Heb. alar 
galarau. 
d pen. l. 15, 


4 Neu, yn 
Ue adferu. 


e Deut. 32. 






— 


Addaw adferu Jacob. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
790, 





6 Heb. 
gyferbyn 
a'r wisg. 


10, 


a Jer. 5. â, 
b. 


b Ps. 14. 4. 


c Ezec.ll.T. 


l2zec.8.18. 
Zech.7.13. 


e Es, 56. 10, 
TM 
Ezec. 22, 
UA 


£nen. 2.]l. 


Matt.7.15, 
€ Ezec, 12, 
18, 19, 


wna fy ngeiriau lês i'r neb a rodio 
yn uniawn ? 

8 Y rhai ocdd fy mhobl ddoe, a 
godasant yn elyn: dïosgwch y dill- 
edyn *gyd â'r wisg oddi am y 
rhai a ânt heibio yn ddïofal, fe 
rhai yn dychwelyd o ryfel, 

9 Gwragedd fy mhobl a fwriasoch 
allan o dŷ eu hyfrydwch; a dyg- 
asoch oddi ar eu plant hwy fy 
harddwch byth. 

10 Codwch, ac ewch ymaith; can- 
ys nid dyma eich gorphwysfa: am 
ei halogi, y dinystria hi chwt â 
dinystr tost. 

11 Os un * yn rhodio yn yr yspryd 
a chelwydd, a ddywed yn gelwydd- 
og, Prophwydaf i ti am win a dïod 
gadarn; efe a gaiff fod yn bro- 
phwyd i'r bobl hyn. 

12 Gan gasglu y'th gasglaf, 
Jacob oll: gan gynnull cynhullaf 
weddill Israel ; gosodaf hwynt yng- 
hyd fel defaid Bosrah, fel y praidd 
ynghanol eu corlan : trystiant rhag 
amled dyn. 

13 Daw y rhwygydd i fynu o'u 
blaen hwynt ; rhwygasant, a thram- 
wyasant frwy y porth, ac aethant 
allan trwyddo, a fhramwya eu 
brenhin o'u blaen, ar ARGLWYDD 
ar eu pennau hwynt. 

PENNOD HI. 


1 Creulondeb y tywysogion. 5 Ffalsedd y pro- 
phwydi: 9 a dïofalwch pob un o'r ddau. 


YWEDAIS hefyd, Gwran- 

dêwch, attolwg, pennaethiaid 
Jacob, a thywysogion tŷ Israel: 
Onid i chwi y perthyn gwybod 
barn ? 

2 Y rhaì ydych yn casâu y da, 
ac yn hoffi y drwg, gan flingo eu 
croen oddi am danynt, a'u cig oddi 
wrth eu hesgyrn ; 

3 Y rhai hefyd Pa fwyttânt gig 
fy mhobl, a'u croen a flingant oddi 
am danynt, a'u hesgyrn a_ ddryll- 


iant, ac a friwant, megis i'r croch- 


an, ac “fel cig yn y badell, 
4 Yna <y llefant ar yr ARGLWYDD, 


:j|ac nis ettyb hwynt; efe a guddia 


ei wyneb oddi wrthynt y pryd 
hwnnw, fel y buant ddrwg yn eu 
gweithredoedd. 

5 4 Fel hyn y dywed yr AR- 
GLWYDD *“am y prophwydi sydd 
yn cyfeiliorni fy mhobl, *y rhai a 
ífrathant â'u dannedd, ac a lefant, 
Heddwch ; £ar neb ni roddo yn 
eu pennau hwynt, darparant ryfel 
yn ei erbyn. 





857 


MICHAH, HIL. 


6 " Am hynny y bydd nos i chwi, 
2fel na chaffoch weledigaeth; a 
thywyllwch i chwi, * fel na chaffoch 
ddewiniaeth : yr haul hefyd a fach- 
luda ar y prophwydi, ar dydd a 
ddua arnynt. 

7 Yna y gweledyddion a gywil- 
yddiant, a'r dewiniaid a  warad- 
wyddir ; ïe, pawb o honynt a gau- 


ant ar eu *genau, am na rydd |,eweido 


Duw atteb. 

8 « Ond yn ddïau llawn wyf fi o 
rym gan yspryd yr ARGLWYDD, ac 
o farn a nerth, 'i ddangos ei an- 
wiredd i Jacob, a'i bechod i Israel. 

9 Gwrandêwch hyn, attolwg, pen- 
naethiaid tŷ Jacob, a thywysogion 
tŷ Israel, y rhai sydd ffiaidd gan- 
ddynt farn, ac yn gŵyro pob un- 
iondeb, 

l0 EAdeiladu Sïon y maent !â 
gwaed, a Jerusalem âg anwiredd. 

ll "Ei phennaethiaid a roddant 
farn er gwobr, oì hoffeiriaid a 
ddysgant er cyflog, a'r prophwydi 
a ddewiniant er arian ; “etto wrth 


yr ARGLWYDD yr ymgynhaliant,| ! 


gan ddywedyd, Onid yw yr AR- 
GLWYDD i'n plith? ni ddaw drwg 
arnom, 

12 Am hynny * o'ch achos chwi yr 
erddir Sïon fe4 maes, Pa Jerusalem 
a fydd yn garneddau, a mynydd y 
tŷ fel uchel-leoedd y goedwig. 


PENNOD IV. 
l Gogoniant, 9 heddwch, 8 teyrnas, lla 


buddugoliaeth yr eglwys. 
BYDD “*yn niwedd y dyddiau, 
i fynydd tŷ yr ARGLWYDD 
fod wedi ei sicrhâu ym mhen y 
mynyddoedd; ac efe a ddyrchefir 
goruwch y bryniau; a phobloedd 
a ddylifant atto. 

2 A chenhedloedd lawer a ânt, 
ac a ddywedant, Deuwch, ac awn 
i fynu i fynydd yr ARGLWYDD, ac 
i dŷ DDUw Jacob ; ac efe a ddysg 
i ni ei ffyrdd, ac yn ei lwybrau 
y rhodiwn: canys y gyfraith a â 
allan o Sion, a gair yr ARGLWYDD 
o Jerusalem. 

3 1 Ac efe a farna rhwng pobl- 
oedd lawer, ac a cerydda genhedl- 
oedd cryfion hyd ym mhell; a 
? thorrant eu cleddyfau yn sychau, 


au gwaywffyn yn “bladuriau: ac |n 


ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn 
cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwy- 
ach. 

4 Ond “eisteddant bob un dan ei 
winwydden a than ei ffigysbren, 


Gogoniant yr eglwys. 


Cyn 
CRIST 
710. 





b Jîs, 8, 20, 
PAU 
Ezec. 13. 
2x 

2 Heb, 
oddi wrth 
weledig- 
aeth. 

3 Heb. 
oddi wrth 


Heb. 
gwefus 
uchaf. 


1 Es. 5S41. 


k Jer. 22, 
13. 


los 4 (14. 


pen. 7. 3. 


n Es, 48, 2. 
Rhuf, 2. 


o Jer. 26. 
18 


pen. 146! 
Es, O 


n Es. 2. 2, 
& 


Ezec. 17. 
92. 23. 


b Joel 2. 10. 


Neu, 
grymman- 


c]l Pren. 4. 
O 
Zcch. 3. 10, 





Buddugoliaeth yr eglwys. 


Cyn 
CRIST 
710. 


d Jer, 2.11. 


e Zech. 10. 
12, 


t Ezec. 24. 
6. 
Seph. 3. 19. 


£ Dan.7.14, 
Luc 1, 33. 


h Jer, 8. 19, 


ì Es. 41, 15, 
16. 


k Zech. 4. 
l4.a 6.5. 


a Matt. 2. 6. 
Ionn 7.42, 


heb neb i'w dychrynu; canys gen- 
au ARGLWYDD y lluoedd a'i llef- 
arodd. 

5 Canys “yr holl bobloedd a rod- 
iant bob un yn enw ei dduw ei 
hun, a “ninnau a rodiwn yn enw 
yr ARGLWYDD ein DUw byth ac 
yn dragywydd. 

6 Yn y dydd hwnnw, medd yr 
ARGLWYDD, fy casglaf y gloff, ac y 
cynhullaf yr hon a yrrwyd allan, 
a'r hon a ddrygais: 

7 A gwnaf y gloff yn weddill, a'r 
hon a daflwyd ym mhell, yn genedl 
gref; .a'r ARGLWYDD a deyrnasa 
arnynb ym mynydd Sïon o hyn 
allan byth. 

8 Y A thithau, tŵr y praidd, cas- 
tell merch Sïon, hyd attat y daw, 
ïe, y daw yr arglwyddiaeth bennaf, 
y deyrnas i ferch Jerusalem. 

9 Paham gan hynny y gweiddi 
waedd Ponid oes ynot frenhin? a 
ddarfu am dy gynghorydd? canys 
gwewyr ath gymmerodd megis 
gwraig yn esgor. 


10 Ymofidia a griddfana, merch 


Sion, fel gwraig yn esgor: o her- 
wydd yr awr hon yr âi di allan 
o'r ddinas, a_thrigi yn y maes; ti 
a âi hyd Babilon: yno y'th waredir; 
yno yr achub yr ARGLWYDD di o 
law dy elynion. 

ll 4 Yr awr hon hefyd llawer o 
genhedloedd a ymgasglasant i'th 
erbyn, gan ddywedyd, Haloger hi, 
a gweled ein llygaid Aynny ar 

ïon, 


12 Ond ni wyddant hwy feddyliau | 


yr ARGLWYDD, ac ni ddeallant ei 
gynghor ef: canys efe a'u casgl 
hwynt fel ysgubau i'r llawr-dyrnu. 
13 Cyfod, merch Sïon, a idyrna; 
canys gwnaf dy gorn yn haiarn, 
a'th garnau yn bres ; a thi a ddrylli 
bobloedd lawer: a chyssegraf i'r 
ARGLWYDD eu helw hwynt, vu 
golud i “* ARGLWYDD yr holl ddaear. 


PENNOD V. 
1 Genedigaeth Orîst, 4 a'i frenhiniaeth, $ a'i 
fuddugoliaeth. 
R awr hon ymfyddina, merch 
y fyddin; gosododd gynllwyn 
i'n herbyn: tarawant farnwr Israel 
â gwïalen ar e4 gern, 

2 A thithau, * Bethlehem Ephra- 
tah, em dy fod yn fechan ym mhlith 
miloedd Judah, ef6o o honot ti y 
daw allan i mi 42 i fod yn llyw- 
ydd yn Israel; yr hwn yr oedd ei 


858 


MICHAH, V. 


fynediad allan o'r dechreuad, er| 


dyddiau tragywyddoldeb. 

9 Am hynny y rhydd efe hwynt 
i fynu, hyd yr amser y darffo i'r 
hon a esgoro esgor: yna gweddil! 
ei frodyr ef a ddychwelant at feib- 
ion Israel, 

4 4 Ac efe a saif, ac a 2bortha â 
nerth yr ARGLWYDD, yn ardderch- 
owgrwydd enw yr ARGLWYDD ei 
DDUW; a hwy a drigant: canys 
yr awr hon efe a fawrhêir hyd 
eithafoedd y ddaear. 

5 A hwn fydd yr heddwch, pan 
ddêl yr Assyriad i'n tir ni: a phan 
sathro o fewn ein palasau, yna cyf- 
odwn yn ei erbyn saith fugail, ac 
wyth *o'r dynion pennaf. 

6 A hwy a_*ddinystriant dir As- 
syria â'r cleddyf, a thir Nimrod 
2âi gleddyfau noethion ei hun: ac 
efe a;2 hachub rhag yr Assyriad, 
pan ddêl i'n tir, a phan sathro o 
fewn ein terfynau. 

7 A bydd gweddill Jacob yng 
nghanol llawer o bobl, fel y gwlith 
oddi wrth yr ARGLWYDD, megis 
cawodydd ar y gwelltglas, yr hwn 
nid erys ar ddyn, 4c ni ddisgwyl 
wrth feibion dynion. 

8 TA gweddill Jacob a fydd 
ym mysg y Cenhedloedd, y'nghan- 
ol pobl lawer, fel llew ym mysg 


' bwystfilod y goedwig, ac fel cenaw 


llew ym mhlith y dïadellau ê def- 
aid ; hwn, pan êl trwodd, a 
sathr, ac a ysglyfaetha, ac ni bydd 
achubydd. 

9 Dy law a ddyrchefir yn erbyn 
dy wrthwynebwyr, a'£h holl elynion 
a dorrir ymaith, 

10 PA bydd y dwthwn hwnnw, 
medd yr ARGLWYDD, i mi dorri 
ymaith dy feirch o'th ganol di, a 
dinystrio dy gerbydau : 

ll Torraf hefyd i lawr ddinas- 
oedd dy wlad, a dymchwelaf dy 
holl amddiffynfeydd : 

12 A thorraf ymaith o'th law y 
swynion, ac ni bydd i fi ddewin- 
laid: 

13 Torraf hefyd i lawr dy luniau 
cerfiedig, a'th " ddelwau o'th blith ; 
ac ni chei ymgrymmu mwyach i 
weithredoedd dy ddwylaw dy hun: 

l4 Diwreiddiaf dy lwyni o'th 
ganol hefyd ; a dinystriaf dy * ddin- 
asoedd. 

15 Ac mewn dig a llid y gwnaf 
ar y cenhedloedd y fath ddïaledd 
ag na chlywsant. 


Buddugoliaeth Orist. 


Cyn 
CRIST 





2 Neu, 
lywodr- 
aeltha, 


9 Heb. o 
bennaeth- 
iaid 
dynion. 

4 Heb. 
ysamnt, 

6 Nen, yn 
ei byrth. 


6 Nou, 
geifr. 


b Zech, 9. 
10. 


7 Neu 
se fyll- 
bethau, 


$ Neu, 
elynion. 


— 


Cyn 
CRIST 
710, 


2 NE 
o jlaen 
Gyd. 
oedd, 

na Es. l.2, 

b Pg, 50, 1, 
4, 


c E8. il, 18. 


d Jer. 2. â, 
al. 


e Exod. 12, 


& 14. 30, 
a. 20, 2. 


f Num. 22, 











4 Neu, fy 
nghorph. 








1 yM 10. 
_ Es. 1 





9 Neu, 
a'ih enw 
awel yr 
hyn sydd 
duoeth. 


cu, 
Jyddaf f 
lân 6 
chlorian- 
nau, &c, 
ue Ma 1 


a Term o 


o Wel, 26. 


Ymrafael Duw âg Israel. 


PENNOD VI. 


1 Ymrafael Duw o herwydd, angharedigrwydd, 
6 ac anwybodaeth, 10 ac anghyfiawnder, 16 
a delw-addoliaeth ei bobl. 


GWAN DEWCH, attolwg, y 
peth a ddywed yr ARGLWYDD; 
Cyfod, ymddadleu *â'r * mynydd- 
oedd, a chlywed y bryniau dy lais. 
9? Gwrandêwch, y mynyddoedd, 
a fodyn sylfeini y ddaear, gŵyn 
yr ARGLWYDD ; canys “4 mae cŵyn 
rhwng yr ARGLWYDD aì bobl, ac 


1. | efe a ymddadleu âg Israel, 


9 Fy mhobl, “beth a wneuthum 
i ti? ac ym mha beth y'th flinais? 
tystiolaetha i'm herbyn. 

4 Canys “mi a'th ddygais o dir 
yr Aipht, ac a'th ryddheais o dŷ y 
caethiwed, ac a anfonais o'th flaen 
Moses, Aaron, a Miriam. 

5 Fy mhobl, cofia, attolwg, beth a. 
fwriadodd “Balac brenhin Moab, a 


'|pha atteb a roddes Balaam mab 
, |Beor iddo, o-“Sitêim hyd Gilgal; 


fel y galloch wybod cyfiawnder yr 


- | ARGLWYDD. 


6 A pha beth y deuaf ger bron 


yr ARGLWYDD, 4c yr ymgrymmaf, 


ger bron yr uchel DpuUw ? a ddeuaf 
fi ger ei fron ef â phoeth-offrym- 
mau, ac â * dyniewaid ? 

7 RA foddlonir yr ARGLWYDD â 


. j|miloedd o feheryn, 2eu â au ig 


o ffrydiau olew? a roddaf fi fy 
nghyntaf-anedig dros fy anwiredd, 
ffrwyth *fy nghroth dros bechod 
fy enaid ? 

8 Dangosodd efe i ti, ddyn, beth 
sydd dda: a ipha beth a gais yr 
ARGLWYDD gennyt, ond * gwneuth- 
ur barn, a hoffi trugaredd, ac ym- 
ostwng i rodio gyd â'th Dpuw ? 

9 Llef yr ARGLWYDD a lefa ar y 
Eff $ar doeth a wêl dy enw : 
gwrandêwch y wialen, a phwy a'i 
hordeiniodd. 

10 T4 oes etto € drysorau anwir- 


-;edd o fewn tŷ y gwr anwir, "ar 


mesur prin, ì»eth sydd ffiaidd? 
1 A *gyfrifwn yn lân un â "chlor- 


.5|iannau anwir, ac â chôd o gerrig 
'| twyllodrus? 


12 Canys y mae ei chyfoethogion 
yn llawn trais, ai thrigolion a ddy- 
wedasant gelwydd ; n a'u tafod sydd 
dwyllodrus yn eu genau. 

18 A minnau hefyd ath glwyfaf 
wrth dy daro, wrth dy anrheithio 
am dy bechodau. 

14 9Ti a fwyttêi, ac ni'th ddigonir; 


lles4.12.|6h ostyngiad fydd yn dy 'ganol 


cym 





899 


MICHAH, VI. 








dy hun:tia ymafli, ac nid achubi; 

ar hyn a achubech, a roddaf i'r 

cleddyf. 

15 Ti a Phaui, ond ni fedi; ti a 
sethri yr olew-wydd, ond nid ymiri 
âc olew; a gwin newydd, ond nid 
yfi win. 

16 9 9Cadw yr ydys ddeddfau 
1Omri, a holl weithredoedd ” Ahab, 
a rhodio yr ydych yn eu cynghor- 
ion ; fel y'bh wnawn yn *anghyfan- 
nedd, a'i thrigolion i'w hwtio: am 
hynny y dygwch warth fy mhobl. 

PENNOD VII. 

1 Yr eglwys yn cwyno leied yw o rifedi, 9 mor 
gyffredin yw llygredigaeth; 5 ac yn rhoi 
ei goglud a'ê hyder, mid ar ddyn, ond ar 
Dduw: $ yn gorfoleddu ar eî gelynion; 
14 a Duw yn eî chysuro hâ irwy addewidion, 
16 a thrwy waradwyddo eî gelynion, 19 a 
thrwy ei drugareddau, 


WAE fi! canys ydwyf fel 
2 casgliadau ffrwythydd haf, fel 


lloffion grawnwin y cynhauaf gwin;|n 


nid oes swp o rawn i'w bwytta; fy 
enaid a flysiodd * yr addfed ffrwyth 
cyntaf. 

2 . Darfu am y * duwiol oddi ar y 
ddaear, ac nid oes un uniawn ym 
mhlith. dynion; cynllwyn y maent 
oll am waed; pob un sydd yn hela 
ei frawd â rhwyd. 

3 1 I wneuthur drygioni â'r ddwy 
ddwylaw, yn egnïol, “y tywysog a 
ofyn, “a'r barnwr am wobr; a 


hwn sydd fawr a ddywed i ]ygred- 4 


igaeth ei feddwl: felly y plethant ef. 

4 Y goreu o honynt *sydd fel 
mïeren, yr unionaf ym arwach na 
chae drain ; dydd dy wylwyr, a'th 
ofwy, sydd. yn dyfod: bellach y 
bydd eu penbleth hwynt. 

5 1 .Na chredwch i gyfaill, nac 
ymddiriedwch i dywysog: cadw 
ddrws dy enau rhag yr hon a or- 
wedd yn dy fynwes. 

6 Canys £mab a ammharcha ei 
dad, y ferch a gyfyd yn erbyn 
ei mam, ar waudd yn erbyn ei 
chwegr: a gelynion gwr gv dynion | * 
eì dŷ. 

7 Am hynny mi a edrychaf ar 
yr ARGLWYDD, disgwyliaf wrth 
Dpuw fy iachawdwriaeth: fy NUW 
a'm gwrendy. 

g ^Na ND i'm herbyn, fy 
ngelynes: pan syrthiwyf, cyfodaf;, 
pan eisteddwyf mewn tywyllwch, 
yr ARGLWYDD a lewyrcha ì mi. 

9 Diïoddefaf ddig yr ARGLWYDD, 
canys pechais i'w erbyn; hyd oni 
ddadleuo fy nghŵyn, a gwneuthur 






Oŵyn yr eglwys. 


Cyn 
CRIST 
T10. 


P Dent. 28, 
os, 22. 
Amos 5 5. 


ll. 
Benitl 1 ig ^n 
Hag. 1. 6. 


9 Neu, 
Cadw UI 
mae yn 
ddyfal 
ddeddfau 
Omri. 

dl Bren. 
16, 25, 26. 

rl Bren. 
16. 30, &c, 


2 Neu, 
syndod, 


2 Heb. 
casgliadau 
af. 


a Hos, 9, 10, 


Db Ps. 12, 1. 
Es. 57. 1, 
$ Neu, 


daionus, 


neu, 
trugarog. 


c Hos. 4. 18, 


d Es. l. 23. 
pen. ô. ll, 


-. 
m—————  —__ _h.e5. 5-2 iau 2 um I I I mc I I I II an i 










f Jer, 9. 4. 


E Ezec. 22, 
Matt. 10. 


21, 90, 96. 
Lie 12,04, 
21. 16. 


h Galar, 4, 
21. 


Mawredd Duw yn eì 


Cyn 
CRIST 
710. 





6 Neu, A 
ill a weli 


7 Neu, 
Wedi bod 
y wlad yn 
anrhaith. 

m Jer, 21. 
14. 


& Neu, 
Llywodr- 
aeiha. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
713. 


a Seph, 2, 
13, 





2 Neu, Yr 
Arglwydd 
sydd 
MDdww 
eiddigus, 
a dialydd. 

b Exod, 20. 


c Ps. 94, 1, 

d Exod, 34, 
6, 7. 

e Ps. 18.7, 
&c. 
Hab. 3. 5, 


11, 12, 


f Es. 50. 2, 


E Ps. 97. 5. 


NAHUM, I. 


i mi farn: efe a'm dwg allan i'r | allan o dir yr Aipht, y dangosaf 


goleuad, a mi a welaf ei gyfiawn- 
der ef. 

10 5 A'm gelynes a gaiff weled, a 
chywilydd ai gorchuddia hi, yr 


4a | hon a. ddywedodd wrthyf, 'Mae yr 


ARGLWYDD dy Dpuwf? fy llygaid 

a'i gwelant hi; bellach y bydd hi 

yn sathrfa, megis tom yr heolydd. 
ll Y dydd yr adeiledir dy “fur- 


':|iau, y dydd hwnnw yr ymbellhâ y 


ddeddf. 

12 Y dydd hwnnw 'y daw efe hyd 
aitat o Assyria, êac o'r dinasoedd 
cedyrn, ac o'r cadernid hyd yr afon, 
ac o fôr ì fôr, ac o fynydd i fynydd. 

13 “Eto y wlad a fydd yn an- 
rhaith o achos ei thrigolion, mam 
ffrwyth eu gweithredoedd. 

14 4 * Portha dy bobl â'th wialen, 
defaid dy etifeddiaeth, y rhai sydd 
yn trigo ymn y coed yn unig, yng 
nghanol Carmel: porant 470 Basan 
a Gilead, megis yn y dyddiau gynt. 

15 Megis y dyddiau y daethost 


iddo ryfeddodau. 

16 î Y cenhedloedd a welant, ac 
a gywilyddiant gan eu holl gryfder 
hwynt: rhoddant ew llaw ar eu 
genau ; eu clustiau a fyddarant. 


17 "Llyfant y llwch fel sarph; | I 


9 fel "pryfed y ddaear y symmudant 
o'u llochesau: arswydant rhag yr 
ARGLWYDD ein DUW ni, ac o'th 
achos di yr ofnant. 

18 î Pa DDUW sydd fel tydi, P yn 
maddeu anwiredd, ac yn myned 
heibio ìi anwiredd gweddill ei eti- 
feddiaeth? 1ni ddeil efe ei ddig 
byth, am fod yn hoff ganddo dru- 
garedd. 

19 Efe a ddychwel, efe a dru- 
garhâ wrthym : efe a ddarostwng ein 
hanwireddau ; a thi a defli eu holl 
bechodau i ddyfnderoedd y môr. 

20 Ti a gyflawni y gwirionedd i 
Jacob, y drugaredd Aefyd i Abra- 
ham, yr hwn a dyngaist i'n tadau 
er y dyddiau gynt. 


LLYFR NAHUM. 


PENNOD I. 
Mawredd Duw yn eî ddaioni tu ag at ei bobl, 
a'i doster yn erbyn ei elynion. 


AICH *Ninefeh. Llyfr gweled- 
igaeth Nahum yr Elcosiad. 

9 2DuUw sydd Peiddigus, “a'r 
ARGLWYDD sydd yn dïal; yr An- 
GLWYDD sydd yn dïal, ac yn 
berchen llid: dïal yr ARGLWYDD 
ar ei wrthwynebwyr, a dal deg y 
mae efe i'w elynion. 

3 1Yr ARGLWYDD sydd hwyr- 
frydig ìi ddig, a mawr ei rym, ac 
ni ddïeuoga yr amwêr: *yr AR- 


GLWYDD sydd ai lwybr yn y cor-- 


wynt ac yn y rhyferthwy, a'r cym- 
mylau yw llwch ei draed ef, 

4 fEfe a gerydda y môr, ac aì 
sych; yr holl afonydd a ddyhys- 
bydda efe: llesgaodd Basan a Char- 
mel, a llesgaodd blodeuyn Libanus. 

5 £Y mynyddoedd a grynant rhag- 
ddo, »r bryniau a doddant, a'r 
ddaear a lysg gan ei olwg, a'r byd 


' | hefyd a chwbl ag a drigant ynddo, 





6 Pwy a saif o flaen ei lid ef? a 
phwy a gyfyd y'nghynddaredd ei 
ddigofaint ef? ei lid a dywelltir 
fel tân, a'r creigiau a fwrir ì lawr 
ganddo. 

7 Daionus yw yr ARGLWYDD, 


860 


12 Fel hyn 


3amddiffynfa yn nydd blinder; ac 
efe a edwyn y rhaì a ymddiriedant 
ynddo, 

8 A llifeiriant yn myned trosodd 
y gwna efe drangc ar ei lle hi, a 
thywyllwch a erlid ei elynion ef 

9 Beth a ddychymmygwch yn 
erbyn yr ARGLWYDD? efe a wna 
drangce; ni chyfyd blinder ddwy- 
waith. 

10 Canys íra yr ymddyrysont fel 
drain, a thra meddwont fe meddw- 
on, ysir hwynt fel sofl wedi llawn- 
wywo. 

ll O honot y daeth allan a ddy- 

chymmyga ddrwg yn erbyn yr AR- 
GLWYDD : cynghorwr * drygionus. 
y dywed yr AR- 
GLWYDD, * Pe byddent heddychol, 
ac felly yn aml, etto fel hyn y 
$torrir hwynt i lawr, pan elo efe 
heibio. Er i mi dy flino, ni'th flinaf 
mwyach. 


13 Canys yr awrhon y torraf eì iau | < 


ef oddi arnat, drylliaf dy rwymau. 
14 Yr ARGLWYDD hefyd a orchy- 


mynodd o'th blegid, na hauer o'th | ;; 


enw mwyach : torraf o dŷ dy dduw- 
iau y gerfiedig a'r dawdd ddelw: 


gwnaf dy fedd; canys gwael ydwyt. | Es. 52.7. 
15 ' Wele ar y mynyddoedd draed | is" > 


ddaioni, tu ag at ei bobl. 


Cyn 
CRIST 
710. 





9 Neu, ym« 
lusgiaid, 


P Exod. 34, 
6, T. 


a Ps. 103. 9, 
Es. 517. 16, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
713. 
Neu 


cadernid. 
h Ps. l. 6. 





co 


4 Heb, 
Belial. 


5 Neu, Pe 
buasent 


cneifir 
hwynt pan 
O, &c. 


Lluoedd Duw yn erbyn Nincfeh. 


r efengyiwr, cyhoeddwr heddwch : 


RR y 
ODS |cadw di, O Judah, dy wyliau, tâl 


Cylch 
719. 





7 Heb. 
â Belial. 


2 Neu, 
drylliwr. 

a Jer, 51, 
11, 12, 


b Es, 10, 12. 
3 Neu, 
falchder. 
4 Neu, 
â balchder. 


c Ps. 80. 12, 
Hos. 10, 1. 


5 Heb, thân 
lampau. 


6 Heb. 
gorchudd, 
neu, gor- 
chuddîwr. 


7 Neu 
dawdd, 

$ Neu, 
A'r hyn a 
sefydlwyd, 
neu, 
&afwyd, a 
chaeth- 
gludir hî, 
&c, 

9 Neu, ddat- 
guddir. 

2 Neu, er 
y dyddiau 
y bu. 

9 Neu, a'i 
dychwelo, 

4 Neu, a'i 
hamnfeidrol 
heiniar, 


d Es, 13.7, 
8 


e VR 5. 6, 
î Joel 2, 6, 


dy addunedau: canys nid 'â y 
drygionus trwot mwy; cwbl-dor- 
rwyd ef ymaith. 
PENNOD II. 
Ofnadwy a buddugol luoedd Duw yn erbyn 
Ninefeh, 

AETH y “chwalwr i fynu o 

flaen dy wyneb : * cadw yr am- 
ddiffynfa, gwylia y ffordd, nertha 
dy lwynau, cadarnhâ dy nerth yn 
fawr. 

2 PCanys dychwelodd yr AR- 
GLWYDD “ardderchowgrwydd Ja- 
cob, fel *ardderchowgrwydd Israel: 
canys “y dyhysbyddwyr a'u dyhys- 
byddodd hwynt, ac a lygrasant eu 
cangau gwinwydd. 

3 Tarian ei wŷr grymmus a liw- 
iwyd yn goch, «ê wŷr o ryfel a 
wisgwyd âg ysgarlad; y cerbydau 
Jyddant gyd â *lampau tanllyd y 
dydd y byddo ei arlwy, a'r ffynnid- 
wydd a ysgydwir yn aruthrol. 

4 Y cerbydau a gynddeiriogant 
yn yr heolydd, tarawant wrth eu 
gilydd yn y prif-ffyrdd: eu gweled- 
iad fydd fel fflammau, ac fel mellt 
y saethant. 

5 Efe a gyfrif ei weision gwych- 
ion ; tramgwyddant wrth gerdded ; 
prysurant at ei chaer hi, a'r *am- 
ddiffyn a barottôir. 

6 Pyrth y dwfr a agorir, a'r palas 
a. ' ymddettyd. 

7*A Hussab a ? gaethgludir, dygir 
hi i fynu, a'i morwynion yn eê har- 
wain megis â llais colommennod, 
yn curo ar eu dwyfronnau. 

8 A Ninefeh sydd “er ys dyddiau 
fel llyn o ddwfr: ond hwy a ffoant. 
Sefwch, sefwch, meddant; ac ni 
bydd * a edrycho yn ol. 

9 Ysglyfaethwch arian, ysglyfaeth- 
wch aur; *canys nid oes diben ar 
yr ystôr a'r gogoniant o bob do- 
drefn dymunol. 

10 Gwag, a gorwag, ac anrheith- 
iedig yw hi, a'r *galon yn toddi, 
a'r *gliniau yn taro ynghyd, ac 
anhwyl ar bob lwynau, fa'u hwyn- 
ebau oll a gasglant barddu. 

ll Pa le y mae trigfa y llewod, 
a phorfa cenawon y llewod? lle y 
rhodiai y llew, sef yr hen lew, a'r 
cenaw llew, ac nid oedd a'u tarfai? 

12 Y llew a ysglyfaethodd ddigon 
i'w genawon, ac a dagodd i'w lewes- 
au, ac a lanwodd âc ysglyfaeth ei 


ffau, a'i loches âg yspail. 


861 


NAHUM, II. 


13 Wele fi yn dy erbyn, medd 
ARGLWYDD y lluoedd; a mi a 
losgaf ei cherbydau yn y mwg, a'r 
cleddyf a ddifa dy lewod ieuaingc; 
a thorraf ymaith o'r ddaear dy ys- 
glyfaeth, ac ni chlywir mwy lais dy 
genhadau, 

PENNOD III. 
Gofidus gwymp Ninefeh. 
GWAE ddinas *y gwaed ! llawn 
celwydd ac yspail ydyw i gyd, 
a'r ysglyfaeth heb ymadaw. 

2 Bydd swn y ffrewyll, a swn 
cynnwrf olwynion, a'r march yn 
prangcio, a'r cerbyd yn neidio. 

9 Y marchog sydd yn codi ei 


gleddyf gloyw, a'i ddisglaer wayw-|' 


ffon; llïîaws o laddedigion, ac an- 

eirif o gelanedd; a heb ddiwedd ar 

y cyrph: tripiant wrth eu cyrph 
t * 


wynt: 

4 O herwydd aml butteindra y 
buttain dêg, meistres P swynion, yr 
hon a werth genhedloedd trwy ei 
phutteindra, a theuluoedd trwy ei 
swynion. 

5 Wele fi i'th erbyn, medd AR- 
GLWYDD y lluoedd, a “datguddiaf 
dy odre ar dy 
genhedloedd weled dy noethni, ac 
1 deyrnasoedd dy warth. 

6 A thaflaf ffiaidd bethau arnat, a 
gwnaf di yn wael, a gosodaf di yn 
ddrych. 

7 A bydd i bawb a'th welo ffoi 
oddi wrthyt, a dywedyd, Anrheith- 
iwyd Ninefeh, pwy a gwyna iddi? 
O ba le y ceisiaf ddiddanwyr i ti? 

8 “Ai gweìl ydwyt na *No *dy- 
lwythog, yr hon a osodir rhwng yr 
afonydd, ac a amgylchir â dyfr- 
oedd, i'r hon y mae y môr yn 
rhagfur, a'i mur o'r môr? 

9 Ethiopia oedd ei chadernid, a'r 
Aipht, ac aneirif: Put a Lubim 
oedd yn gynnorthwy i ti. 

10 Er hynny hî a_ddygpwyd 
ymaith, hi a gaethgludwyd; fai 
phlant bychain a ddrylliwyd ym 
mhen pob heol; ac am ei phen- 
defigion y bwriasant goelbrennau, 
a'i holl wŷr mawr a rwymwyd 
mewn gefynnau. 

1l Tithau hefyd 9a feddwi; byddi 
guddiedig; ceisi hefyd gadernid 
rhag y gelyn. 

12 Dy holl amddiffynfeydd fydd- 
ant feb “ífigyswydd a'u blaen- 
ífrwyth arnynt : os ysgydwir hwynt, 
syrthiant yn safn y bwyttâwr. 

13 Wele 'dy bobl yn wragedd yn 


Ee 


Gofidus gwymp Ninefeh. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
713. 


a Ezec. 24, 
Hab. 2. 12, 


y deddyf, 
a mellten- 
niad y 

waywffon, 


b Es. 47, 9, 
12, 


c Es. 47. 2, 
a Jer, 13, 


wyneb, a gwnaf i| 22,26 


Ezec, 16. 
b1f 


ie 6. 

ê Jor. 46. 
25. 

3N eu, 
Jfagaa. 


eb. 
N2 Amon. 


f Ps, 197.9. 
Es, 13. 16, 
Hos, 13. 
16. 


£ Jer. 25, 
17. 


h Dat. C.13, 


i Jer, 50.37. 
a ôl, 30, 


Habacuc yn achwyn 


Cyn 
CRIST 

Cylc 

719. 


k pen. 2. 1, 





Cyn 
CRIST 
Cylch 
626, 


a Job 21.7. 
Jer. 12.1, 


b Es. 29. 14, 
Act.13.41, 


2 Neu, 
o honynt 
hwy y daw 
allan farn 
| rhaì 


d Jer. â, 12. 


dy ganol di: pyrth dy dir a agorir 
i'th elynion ; fân a ysodd dy farrau. 

14 Tyn i ti ddwfr i'r gwarchae, 
k cadarnhâ dy amddiffynfeydd ; dos 
i'r dom, sathr y clai, cryfhâ yr 
odyn briddfaen. 

15 Yno y tân a'th ddifa, y cleddyf 
a'&h dyrr ymaith, efe a'th ysa di 
fel pryf y rhwd ; ymlïosoga fel pryf 
y rhwd, ymlïosoga fel y ceiliog 
rhedyn. 

16 Amlheaist dy farchnadwyr 
rhagor sêr y nefoedd: * difwynodd 
pryf y rhwd, ac ehedodd ymaith. 

l7 Dy rai coronog sydd fel y 


HABACUC, I. 


locustiaid, a'th dywysogion fel y 
ceiliogod rhedyn mawr, y rhai a 
wersyllant yn y caeau ar y dydd 
oerfelog, ond pan gyfodo yr haul, 
hwy a ehedant ymaith, ac ni ad- 
waenir eu man lle y maent. 

18' Dy fugeiliaid, brenhin Assyria, 
a hepiant, a'th "bendefigion a_* or- 
weddant; gwasgerir dy bobl ar y 
mynyddoedd, ac ni bydd a'u casglo. 


19 Ni thynnir dy archoll ynghyd, | 7 


clwyfus yw dy weli ; pawb a glywo 
sôn am danat a gurant eu dwylaw 
arnat; o herwydd pwy nid aeth 
dy ddrygioni drosto bob amser ? 


LLYFR HABACUC. 


PENNOD I. 

1 Habacuc yn achwyn rhag anwîredd y wlad, 
5 ac yn cael dangos iddo y dialedd. erchyU 
a ddeuaî trwy y Caldeaid: 12 ac yn cwyno 
bod yn diïaleddw ar y bobl írwy raî oedd 
lawer gwaeth ma hwynt-hwy ew hunaâîn. 

Mi BAICH a welodd y prophwyd 

Habacuc. 

2 Pa hyd, ARGLWYDD, y gwaeddaf, 
ac nis gwrandewi! y bloeddiaf ar- 
nat rAag trais, ac nid achub! 

3 Paham y gwnei i mi weled an- 
wiredd, ac y peri ê mê edrych ar 
flinder? anrhaith a thrais sydd o'm 
blaen i; ac y mae a gyfyd ddadl 
ac ymryson, 

4 Am hynny yr oedir cyfraith, ac 
nid â barn allan byth: am fod *y 
drygionus yn amgylchu y cyfiawn; 
am hynny cam farn a â allan, 

5 $ PGwelwch ym mysg y cen- 
hedloedd, ac edrychwch, rhyfedd- 
wch yn aruthrol: canys gweith- 
redaf weithred yn eich dyddiau, ni 
choeliwch er ei mynegi î chwi. 

6 Canys wele fi yn codi y Calde- 
aid, cenedl chwerw a phrysur, yr 
hon a rodia ar hyd lled y íir, i 
feddiannu cyfanneddoedd nid yw 
eiddynt. 

7 Y maent i'w hofni ac i'w har- 
swydo: o honynt.eu hun y daw 
allan eu barn a'u rhagoriaeth. 

8 A'u meirch sydd fuanach na'r 
llewpardiaid, a llymmach ydynt na 
c bleiddiau yr hwyr: eu marchogion 


. |hefyd a ymdaenant, a'u marchogion 
,|a ddeuant o bell; *ehedant fel 


eryr yn prysuro at fwyd. 


$ ar gyfer eu hwyneb y bydd gwynt 
y dwyrain, a hwy a gasglant gaeth- 
ion fel y tywod. 

10 A hwy a watwarant frenhin- 


oedd, a thywysogion a fyddant| a! 


watwargerdd iddynt: hwy a wat- 
warant yr holl gestyll, ac a gasglant 
lwch, ac a'i goresgynant. 

l1 Yna y newidia eê feddwl, ac 
yr â trosodd, ac a drosedda, gam 
ddŵolch am eì rym yma ì'w dduw 
eu hun. 


12 4 “Onid wyt ti er tragywydd- |*, 


oldeb, O ARGLWYDD fy NUw, fy 
Sanctaidd? ni byddwn feirw. O 
ARGLWYDD, ffi a'u gosodaist hwy 
i farn, ac au *sicrheaist, O  DDuUw, 
ì gospedigaeth, 

13 * Ydwyt lanach dy lygaid nag 
y gellê edrych ar ddrwg, ac ni elli 
edrych ar $anwiredd: paham yr 
edrychi ar yr anffyddloniaid, ac y 
tewi pan lyngco yr anwir 6m cyf- 
iawnach nag ef ei hun ? 

14 Ac y gwnei ddynion fel pysgod 
y môr, fel yr " ymlusgiaid heb lyw- 
ydd arnynt? 

15 * Cyfodant hwynt oll â'r bach; 
casglantb hwynt yn eu rhwyd, a 
chynhullant hwynt yn eu balleg- 
rwyd: am hynny hwy a lawenych- 
ant ac a ymddigrifant, 

16 Am hynny yr !aberthant i'w 
rhwyd, ac y llosgant arogl-darth 
i'w ballegrwyd: canys irwyddynt 
hwy y mae eu rhan yn dew, a'u 
bwyd yn fras. 

17 A gânt hwy gan hynny dywallt 
eu rhwyd, ac nad arbedont ladd y 


rhag awwiredd y wlad. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 

713 


1 Exod, 15. 


Ps. 'T6. 6, 
5 Neu 
ddewrion, 


F eu, 
riganl 
Mb. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
626. 


9 Neu, eu 
hwynebau 





ym- 
media fel 


£2 Bren. 
19, 25. 
Es, 10, 5, 


4£ Heb. 

sylfaenaist. 

5 Heb. Uu 
Graig. 
Deut, 92, 
4, 

E Ps. 5.5. 

6 Neu, ofid, 


7 Neu, 
ymsym- 
muwdiaid, 


h Amos â, 2, 


I Es. 10. 13, 


| â 


9 Hwy a ddeuant oll i dreisio; | cenhedloedd yn wastadol? | 


| 802 





Barnedigaelh y Caldeaid. 








â mi. Heb. 


â Heb. 10, 
97. 


e Ioan 3, 36. 
Rhuf. 1, 
Gal. 3. 11, 
Heb. 10, 
98. 

5 Neu, Pa 
faint mwy. 

f Diar. 27. 
Z . 

a 30. 16, 


6 Neu, Ho 
yr hwn 


helaelln, 


7 Neu, 
ysglyfaeth, 
E Es, 09.1. 


iU hîad, 17. 


| 1Jer.22,13. 


9 Heb. 
gledr llaw 
| gdrwg. 


| 2Neu, 
'| darn, neu, 
cyssylltiad, 
Neu, 

a. dystiol- 
aetha ŵw 
'| herbyn. 

k J er. 22, 


Ezec, 24, 
9. 
Nah.2.1. 


ì Jcr. 51. 53. 


PENNOD IL 


1JI Habacuc, yn disgwyl am alteb, y dangosîr 
y bydd rhaîd iddo ddisgwyl trwy ffydd. 5 Y 
barnedigaelhau a ddaw ar y Caldeaid am 
eu hannigonolrwydd, 9 a'u trachwant, 12 a'u 
creulondeb, 15 a'u meddwdod, 1S a'u delw- 
addoliaeth. 


l> ar fy nisgwylfa, ac ym- 
sefydlaf “ar y tŵr, a gwyliaf, i 
edrych beth a ddywed efe ? wrthyf, 
a pha beth a attebaf pan *ym 
cerydder, y 

2 A'r ARGLWYDD a aítebodd ac 
a ddywedodd, ”* Ysgrifena y weled- 


y  |igaeth, a gwna hi yn eglur ar lech- 
a. | au, fel y rhedo yr hwn a'i darlleno. 


3 Canys “y weledigaeth sydd etto 
dros amser gosodedig, ond hi a 
ddywed o'r diwedd, ac ni thwylla: 
os erys, disgwyl am dani; canys 
9 an ddyfod y daw, nid oeda. 

4 Wele, yr hwn a ymchwydda, 
nid yw uniawn eì enaid ynddo: 
ond *y cyfiawn a fydd byw trwy 
ei ffydd. 

5 *A hefyd gan ei fod yn tros- 
eddu trwy win, gwr balch gyw efe, 
ac heb aros gartref, yr hwn a hel- 
aetha ei feddwl ffel uffern, ac y 
mae fel angau, ac nis digonir ; ond 
efe a gasgl atto yr holl genhedl- 
oedd, ac a gynnull atto yr holl 
bobloedd. ' 

6 Oni chyfyd y rhai hyn oll yn 
ei erbyn ddïareb, a gair du yn ei 
erbyn, a dywedyd, *Gwae a hel- 
aetho y peth nid yw eiddo! pa 
hyd? a'r neb a lwytho arno ei hun 
y clai tew! 

7 Oni chyfyd yn ddisymmwth y 
rhai a'th frathant, ac oni ddeffry y 
rhai a'th gystuddiant, a thi a fyddi 
yn ' wasarn iddynt? 

8 £Am i ti yspeilio cenhedloedd 
lawer, holl weddill y bobloedd a'th 
yspeilia dithau : *am waed dynion, 
ac am y trais ar y tir, ar y ddinas, 
ac ar oll a drigant ynddi. 

9 iGwae a *elwo elw drwg i'w 
dŷ, i osod ei nyth yn uchel, i ddi- 
angc o ?law y drwg! 

10 Cymmeraist gynghor gwarthus 
i'th dŷ, wrth ddistrywio pobloedd 
lawer ; pechaist 47 erbyn dy enaid. 

ll O herwydd y garreg a lefa o'r 
mur, ar “trawst *ai hettyb o'r 
gwaith coed. 

12 1 EGwae a adeilado dref trwy 
waed, ac a gadarnhao ddinas mewn 
anwiredd ! 

13 Wele, onid oddi wrth AR- 
GLWYDD y lluoedd y mae, ìbod 


863 


HABACUC, II. 


i'r bobl ymflino yn y tân, ac i'r 
cenhedloedd ymddiffygio *am wir 
wagedd ? 

14 Canys "y ddaear a lenwir 50 
wybodaeth gogoniant yr ARGLWYDD, 
fel y toa y dyfroedd y môr. 

15 4 Gwae a roddo ddïod i'w gym- 
mydog: yr hwn ydwyt yn rhoddi 
iddo dy gostrel, ac yn e feddwi 
hefyd, er cael gweled eu noethni 
hwynt! 

16 Llanwyd di o warth *yn lle 
goconiant; "ŷf dithau hefyd, a 
noether dy flaen-groen: ymchwel 
cwppan deheulaw yr ARGLWYDD 
attat ti, a chwydiad gwarthus fydd 
ar dy ogoniant. 

17 Canys trais Libanus ath or- 
chuddia, ac anrhaith yr anifeiliaid, 
yr hwn a'u dychrynodd hwynt, 90 
achos gwaed dynion, a thrais y tir, 
y ddinas ac oll a drigant ynddi, 

18 4 Pa lês a wna i'r ddelw gerf- 
iedig, ddarfod i'w lluniwr ei cherf- 
io; Ir ddelw dawdd, ac Pathraw 
celwydd, fod lluniwr ei “waith yn 
ymddiried ynddo, i wneuthur eilun- 
od mudion? 

19 Gwae a ddywedo wrth bren, 
Deffro; wrth garreg fud, Cyfod, 
efe a rydd addysg: wele, gwisgwyd 
ef âc; aur ac arian, a dim anadl nid 
oes o'i fewn. 

20 Ond 1yr ARGLWYDD sydd yn 
ei deml sanctaidd: "y ddaear oll, 
* gostega di ger ei fron ef. 

PENNOD III. 


1 Habacuc yn eî weddi yn crynu gan fawrhydi 
Duw. W Hyder eì gydd ef. 


WEDDI Habacuc y prophwyd, 
2 ar Sigionoth. 

2 Clywais, O ARGLWYDD, dy “air, 
ac ofnais: O ARGLWYDD, * bywhâ 
dy waith y'nghanol y blynyddoedd, 
pêr wybod ynghanol y blynydd- 
oedd ; yn dy lid cofia drugaredd. 

3 Duw *a ddaeth *o Teman, a'r 
Sanctaidd o fynydd Paran. Selah. 
Ei ogoniant a dôdd y nefoedd, a'r 
ddaear a lanwyd o'i fawl. 

4 A'i lewyrch oedd fel goleuni: 
yr oedd “cym iddo yn dyfod 
allan oi "law; ac yno yr oedd 
cuddiad ei gryfder. 

5 PAeth yr haint o'i flaen ef, ac 
aeth * marwor tanllyd allan wrth ei 
draed eí. 

6 Safodd, a mesurodd y ddaear; 


'edrychodd, a gwasgarodd y cenhedl- 


oedd: y mynyddoedd tragywydd- 


'ol hefyd a ddrylliwyd, a'r bryniau 


Gweddi, Habacuc. 





6 Neu, (rwy 
adnabod. 


6 Neu, yn 
fwy nag a 
ogoniant, 


n Jer. 25. 
26. 8a. 51.51. 


P Jer. 10. 8, 
14, 


Zech. 10, 2. 
7 Heb. lun. 


a Ps, 11. 4, 


r Seph.1.T7. 
Zech.2.13, 


8 Neu, 
gosteged 
gêr €îì, &c. 


2 Neu, yn 
ol caneuau 


8 Neu, cryd 
poeth,neu, 
clefydau 
gwr e8, 


Barn Dwv ar Judah 





e , 
Ethiopia. 


8 Neu, a'th 
gerbydau 
oedd iach- 


a Jos. 10. 12, 

1N EU, yn. 
y goleuni 
y rhodiodd 
dy saeth- 
au 


e Jos.10.11. 


î Ps, 68. 21, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
690. 





a Hos. 4. 3. 


b Ezec. 14. 
Oyda 


€ Cyflawn- 
wyd cylch 
624, 
2 Bren. 23, 


â Hos. 10. 6. 
e2 Bren, 
93. 12. 
Jer. 19, 13, 
f Es, 48. 1. 
Hos. 4. 15. 
2 Neu, 
myn yr 
Arglwydd. 


oesol a grymmasant : llwybrau tra- 
gywyddol sydd iddo. 

7 Dan gystudd y gwelais wer- 
syllau * Cuwsan : cerynodd llenni tir 
Midian. 

8 A sorrodd yr ARGLWYDD wrth 
yr afonydd? ai wrth yr afonydd y 
mae dy ddig? aì wrth y môr y mae 
dy ddigofaint, gan i ti farchogaeth 
ar dy feirch, *ac ar gerbydau dy 
lachawdwriaeth ? 

9 Llwyr noethwyd dy fwa, yn ol 
llwon y llwythau, sef dy air dt. 
Selah. Holltaist *y ddaear 5âg 
afonydd. 

10 “Y mynyddoedd ath welsant, 


'Iac a grynasant; y llifeiriant dwfr 


a aeth heibio ; y dyfnder a * wnaeth 
dwrf; cyfododd hefyd eì ddwylaw 
yn uchel. 

ll Yr haul a'r lleuad *a safodd 
yn eu preswylfa; “wrth oleuad dy 
“saethau yr aethant, ac wrth lew- 
yrch dy waywffon ddisglaer. 

12 Mewn llid y cerddaist y ddae- 
ar, a dyrnaist y cenhedloedd mewn 
digter. 

13 Aethost allan er iachawdwr- 
iaeth i'th bobl, er iachawdwriaeth 
ynghyd â'th enneiniog: “ftorraist 
y pen allan o dŷ yr anwir, gan 


SEPHANIAH, I. 


ddinoethi y sylfaen hyd y gwddf. 
Selah. | 


l4 Trywenaist ben ei faes-dref-| 


ydd â'i ffyn ei hun; *rhyferthwy- 
asant i'm gwasgaru; ymlawenhas- 
ant, megis i fwytta y tlawd mewn 
dirgelwch. 

15 Rhodiaist â'th feirch trwy y 
môr, 6rwy “bentwr o ddyfroedd 
mawrion. 

16 Pan glywais, fy mol a ddy- 
chrynodd; fy ngwefusau a grynas- 
ant wrth y llef: daeth pydredd i'm 
hesgyrn, ac yn fy lle y crynais, fel 
y gorphwyswn yn nydd trallod: 
pan ddêl efe i fynu at y bobl, efe 
a'u “ difetha hwynt â'i fyddinoedd. 

17 1 Er i'r ffigysbren na flodeuo, 
ac na byddo firwyth ar y gwin- 
wydd; gwaith yr olew-wydd *a 


balla, ar meusydd ni roddant fwyd ; | 


torrir ymaith y praidd o'r gorlan, 
ac ni bydd eidion yn eu beudai: 
18 Etto mi a lawenychaf yn yr 
ARGLWYDD; byddaf hyfryd yn 
Nuw fy iachawdwriaeth. 

19 Yr ARGLWYDD DDUW yw fy 
nerth, £am traed a wna efe fel 
traed ewigod; ac efe a wna 1 mi 


rodio ar fy uchel-leoedd. I'r pen- 


cerdd ar fy * offer tannau. 


LLYFR SEPHANIAH. 


PENNOD I. 


Diogel farn Duw ar Judah am amryw 
bechodau. 


AIR yr ARGLWYDD yr hwn a 

ddaeth at Sephanïah mab Cusi, 
fab Gedalïah, fab Amarïah, fab He- 
zecïah, yn amser Josïah mab Amon 
brenhin Judah. 

2 Gan ddistrywio y distrywiaf bob 
dim oddi ar wyneb y ddaear, medd 
yr ARGLWYDD, 

3 “Distrywiaf ddyn ac anifail; 
distrywiaf adar yr awyr, a physgod 
y môr; Pa'r framgwyddiadau yng- 
hyd â'r annuwiolion ; a thorraf ym- 
aith ddyn oddi ar wyneb y ddaear, 
medd yr ARGLWYDD. 

4 Estynaf hefyd fy llaw ar Judah, 
ac ar holl breswylwyr Jerusalem ; 
a “thorraf ymaith or lle hwn 
weddill Baal, ac enw “y Chemar- 


laid â'r offeiriaid ; 


5 A'r neb *a ymgrymmant ar 
bennau y fai i lu y nefoedd; a'r 
addolwyr y rhai fa dyngant “i'r 


864 


ARGLWYDD, a hefyd £a dyngant ì 
Malcham; | 
6 A'r rhai a giliant oddi ar ol yr 


ARGLWYDD ; a'z* rAaê ni cheisiasant 


yr ARGLWYDD, ac nid ymofynasant 
am dano. 

7 ' Distawa ger bron yr ARGLWYDD 
DDUW; canys agos yw dydd yr 
ARGLWYDD : o herwydd “ arlwyodd 
yr ARGLWYDD aberth, * gwahodd- 
odd ei wahoddedigion. 


am amryw bechodau. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
626. 


8 Neu, 
daethant 
allan fel 
corwynt 
ŷ'm gwas- 
garu. 





9 Neu, laid. 


2 Neu, 
dryllia. 


$ Heb, 
a ddywed 
gelwydd. 


£2 Sam. 22, 
o4, 
Ps, 18, 23, 
4 Heb. 


meginoth 
Ps. 4, titL, 





E& Jos, 23. 7. 
h Es. l.4. 


Jer.l5.6. |. 


iHab.2, 20, 
Zech. 2, 
13. 


k Es. 34. 6. 


ì J er. 46. 10. 


Ezec. 99, 
17. 
Dat. 19, 17. 


8 A bydd, ar ddydd aberth yr|'Eb 


ARGLWYDD, i mi ymweled !â'r 
tywysogion, ac â phlant y brenhin, 
ac â phawb a wisgant wisgoedd 
dïeithr, | 

9 Ymwelaf hefyd â phawb a neid- 


iant ar y rhiniog y dydd hwnnw, 


sancteidd» 

iodd, neu 

parottôdd, 
1 Jer, 39, 6. 


y sawl a lanwant dai eu meistr â| 


thraisac â thwyll,” , | 
10 A'r dydd hwnnw, medd yr 
ARGLWYDD, y bydd llais gwaedd 
o borth y pysgod, ac udfa o'r ail, 
a drylliad mawr o'r bryniau. 
ll Udwch, breswylwyr Machtes: 


MAI 


| uu — wr 


Barn Dww ar Judah, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
690. 





m Jer. 48, 
ll. 


n Deut, 28. 


| 9 Jer. 30. 7, 
J oel 2. 2, 
11. 


Amos 6. 
18. 


ED 11, 
Ezec, (* 
19. 


& pen, 3. 8. 


a Joel 2, 14, 
Amos5.15, 
Jonah 3,9, 


b Jer. 47, 
6B. ^M 
Amos 1. 6. 
Zech, 9, 6. 


canys torrwyd ymaith yr holl bobl 

o farchnadyddion ; a holl gludwyr 

arian a dorrwyd ymaith. 

12 A'r amser hwnnw y chwiliaf 
Jerusalem â llusernau, ac yr ym- 
welaf â'r dynion sydd “yn ceulo 
ar eu sorod; y rhai a ddywedant 
yn eu calon, Ni wna yr ARGLWYDD 
dda, ac ni wna ddrwg. 

]3 Am hynny eu cyfoeth a â yn 
yspail, a'u teiau yn anghyfannedd : 
nadeiladant hefyd dai, ond nis 
preswyliant ynddynt ; a phlannant 
winllannoedd, ond nid yfant o'r 
gwin, 

14 Agos yw mawr ddydd yr AR- 
GLWYDD, agos a phrysur iawn, sef 
llais dydd yr ARGLWYDD: yno y 
bloeddia y dewr yn chwerw. 

15 “Diwrnod llidiog gw y diwr- 
nod hwnnw, diwrnod trallod a chyf- 
yngdra, diwrnod dinystr ac ang- 
byfannedd-dra, diwrnod tywyll a 
du, diwrnod cymmylau a thywyllni. 

16 Diwrnod udgorn a larwm yn 
erbyn y dinasoedd caerog, ac yn 
erbyn y tyrau uchel. 

17 A mi a gyfyngaf ar ddynion, a 
hwy a rodiant megis deillion, am 
bechu o honynt yn erbyn yr AR- 
GLWYDD; au gwaed a dywelltir 
fel llwch, au cnawd fel tom. 

l8 PNid eu harian na'u haur 
chwaith a ddichon eu hachub hwynt 
ar ddiwrnod llid yr ARGLWYDD; 
ond â thân ei eiddigedd ef 4 yr ysir 
yr holl dir: canys gwna yr Am- 
glwydd ddiben prysur ar holl bres- 
wylwyr y ddaear. 

PENNOD II. 

1 Annog $ edifeirwch. 4 Barn y Philistiaid, 
8 a'r Moabiaid, ac Ammon, 12 ac Ethiopia, 
ac Assyria. 

MGESGLWCH, ïe, deuwch 
ynghyd, genedl *anhawddgar ; 

2 Cyn i'r ddeddf esgor, cyn i'r 
dydd fyned heibio fel peiswyn, cyn 
dyfod arnoch lid digofaint yr ARn- 
GLWYDD, cyn dyfod arnoch ddydd 
sorriant yr ARGLWYDD. 

3 Ceisiwch yr ARGLWYDD, holl 
rai llariaidd y ddaear, y rhai a 
wnaethant ei farn ef; ceisiwch gyf- 
iawnder, ceisiwch larieidd-dra: *fe 
allai' y cuddir chwi yn nydd digof- 
aint yr ARGLWYDD. 

_ 4 Y Canys bydd ” Gaza yn wrthod- 

edig, ac Ascalon yn anghyfannedd ; 

gyrrant allan Asdod hanner dydd, 

a diwreiddir Ecron. 

5 Gwae breswylwyr glân y môr, 


8065 


SEPHANIAH, II. 


cenedl y Cerethiaid! y mae gair yr 
ARGLWYDD i'ch erbyn: O “Canaan, 
gwlad y Philistiaid, mi a'th ddi- 
fethaf, fel na byddo cyfanneddwr. 

6 A bydd glân y môr yn drigfâau 
ac yn fythod i fugeiliaid, ac yn 
gorlannau defaid. 

7 A bydd y fro yn rhan i weddill 
tŷ Judah; porant arnynt: yn nheiau 
Ascalon y gorweddant yn yr hwyr: 
“canys yr ARGLWYDD eu Duw a 
ymwêl â hwynt, ac a ddychwel eu 
caethiwed. 

8 1 2 Clywais waradwyddiad Moab, 
a chabledd meibion Ammon, âr 
hwn y gwaradwyddasant fy mhobl, 
ac *yyr 49mfawrygasant yn erbyn eu 
terfynau hwynt. 

9 Am hynny fel maê byw fi, medd 
ARGLWYDD y lluoedd, Duw Israel, 
Fel Sodom y bydd fMoab, a £meib- 
ion Ammon fel Gomorrah: danadl- 
dir, a phyllau halen, ac anghyfan- 
neddle tragywyddol: gweddill fy 
mhobl a'u difroda, a gweddill fy 
nghenedl a'u meddianna hwynt. 

10 Hyn a ddaw iddynt *am eu 
balchder, am iddynt waradwyddo 
ac ymfawrygu yn erbyn pobl AR- 
GLWYDD y lluoedd. 

11 Ofnadwy a. fydd yr ARGLWYDD 
iddynt: canys efe a *newyna holl 
dduwiau y ddaear ; ac addolant ef 
bob un o'i fan, sef holl ynysoedd 
y cenhedloedd. 

12 0 ' Chwithau hefyd, yr Ethiop- 
iaid, a leddir â'm cleddyf. 

13 Ac efe a estyn ei law yn erbyn 
y gogledd, ac “a ddifetha Assyria, 
ac a wna Ninefeh yn anghyfan- 
nedd, ac yn sych fel diffaethwch. 

14 A dïadellau a orweddant yn ei 
chanol hi, holl anifeiliaid y cen- 
hedloedd: !y pelican a'r dylluan 
hefyd a lettŷant ar gap y drws; 
ew llais a gân yn y ffenestri ; ang- 
hyfannedd-dra a fydd yn y gor- 
singau: “canys efe a ddinoetha y 
cedr-waith. 

15 Hon yw y ddinas hoyw oedd 
yn trigo yn ddïofal, yn dywedyd 
yn ei chalon, Myfi sydd, ac nid oes 
ond myfi: pa fodd yr aeth yn ang- 
hyfannedd, yn orweddfa anifeiliaid ! 
pawb a'r a êl heibio iddi, "a'i 
hwtia, ac a ysgwyd ei law arni. 


PENNOD III. 


1 Tost-lym gerydd Jerusalem am amryw bech- 
odau. $ Annog â ddisgwyl am adferiad 
lsrael, l4 ac 4 lawenychu o achos eu hym- 

, wared gan Dduw. 


Moab, ac Assyria. 


Cyn 
CRIST 
Cylc 
630. 


e Jos, 13, 3. 


9 Neu, 


â Jor.48,27. 


e Jer. 40.1. 


h Es, 16. 6. 
Jer. 48, 29, 


4 Heb. 
gulhdâ, 


i Es.18$.l. 
a 20. 4. 
Ezec. 30. 9, 


k Es. 10, 12. 


1 Es, 34. 11, 
4, 


5 Neu, pan 
ddinoetha, 


m ])s, 47. 8. 


n Joh 27. 23. 
Galar, 2. 
15. 


Cerydd, tost Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
690. 


2 Neu, Toth, 
Heb 





grombil. 

9 Neu, 
athraw» 
iaeth. 

a Ezec. 22, 
27. 

Mic. 9, 9, 
10, 11. 

b Hab. 1. 8. 

4 Neu, nî 
chnoant yr 
esgyrn hyd 


Hos. 9. TÊ 
d Ezec. 22. 


pe 92. 
fad.15, 17. 
5 Neu, 
bob bore. 
EJer.3.3. 
a6.15. 
a$8.1l2. 


6 Neu 
conglats, 


7 Neu, 
fy mryd. 


h pen, 1. 18, 


i Es. 19. IS. 


Re 18. l, 
Act. 8. 27. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
520, 


a Ezra, 24, 


(eyda Jl 
Zech. l. 1. 


Gwae y “fudr a'r halogedig, y 
ddinas orthrymmus ! 

2 Ni wrandawodd ar y llef, nì 
dderbyniodd * gerydd ; nid ymddir- 
iedodd yn yr ARGLWYDD, ni nes- 
aodd at eì Duw. 

3 ^Ei thywysogion o'i mewn sydd 
yn llewod rhuadwy; ei barnwyr 
?yn fleiddiau yr hwyr, *ni adaw- 
ant asgwrn erbyn y bore. 

4 Ei “phrophwydi sydd ysgafn, yn 
wŷr anffyddlawn: ei hoffeiriaid a 
halogasant y cyssegr, treisiasant y 
gyfraith, 

5 “Yr ARGLwyDD cyfiawn Í sydd 
yn ei chanol; ni wna efe anwir- 
edd: *yn fore y dwg ei farn i ol- 
euni, ni phalla; ond 5yr anwir ni 
fedr gywilyddio, 

6 Torrais ymaith y cenhedloedd: 
eu “tyrau sydd anghyfannedd ; di- 
ffaethiais eu heolydd, fel nad elo 
neb heibio; eu dinasoedd a ddi- 
fwynwyd, heb wr, a heb drigiannol. 

7 Dywedais, Yn ddïau ti a'm 
hofni; derbyni gerydd: felly ei 
thrigfa ni thorrid ymaith, pa fodd 
bynnag yr ymwelais â hi: etto 
bore-godasant, a llygrasant eu holl 
weithredoedd. 

8 T Am hynny disgwyliwch arnaf 
fì, medd yr ARGLWYDD, hyd y dydd 
y cyfodwyf i'r ysglyfaeth: canys 
“fy marn sydd ar gynnull y cen- 
hedloedd, ar gasglu y teyrnasoedd, 
i dywallt arnynt fy llid, holl angerdd 
fy nigofaint: canys â thân fy eidd- 
igedd ^ yr ysir yr holl ddaear, 

9 O herwydd yna yr adferaf i'r 
bobl !wefus bur, fel y galwo pob 
un o honynt ar enw yr ARGLWYDD, 
i'w wasanaethu ef âc un ysgwydd. 

10 O'r Ftu hwnt i afonydd Ethiop- 
ia y dwg fy ngweddïwyr, sef merch 
fy ngwasgaredig, fy offrwm. 

ll Y dydd hwnnw ni'th warad- 
wyddir am dy holl weithredoedd, 


HAU GIG A, I 


yn y rhai y pechaist i'm herbyn: 
canys yna y symmudaf oth blith 
y neb sydd yn hyfryd ganddynt 
dy falchder, fel nad ymddyrchafech 
mwyach yn fy mynydd sanctaidd. 

12 Gadawaf ynot hefyd ! bobl dru- 
ain dlodion; ac yn enw yr AR- 
GLWYDD y gobeithiant hwy. 

13 Gweddill Israel ni wna anwir- 
edd, ac nì ddywedant gelwydd ; ac 
ni cheir yn eu geneuau dafod twyll- 
odrus: canys hwy a_borant ac a 
orweddant, ac ni bydd a'w tarfo. 

14 “Merch Sïon, cân; Israel, 
crechwena; merch Jerusalem, ym- 
lawenycha a gorfoledda âth holl 
galon. 

15 Tynnodd yr ARGLWYDD ymaith 
dy farnau, bwriodd allan dy elyn- 
lon : yr ARGLWYDD brenhin Israel 
" sydd, yn dy ganol, nid ofni ddrwg 
mwyach. 

16 Y dydd hwnnw y dywedir wrth 
Jerusalem, Nac ofna; wrth Sïon, 
Na laesed dy ddwylaw. 

l7 Yr ARGLWYDD dy DDUW yn 
dy ganol di sydd gadarn: 9efe a 
achub, efe a lawenycha o'th blegid 
gan lawenydd; efe a lonydda yn 
ei gariad, efe a ymddigrifa ynot 
dan ganu. 

18 Casglaf y rhai sydd brudd am 
y gymmanfa, y ra sydd o honot, 
ŵr rhai yr oedd *eìi gwaradwydd 
yn faich. 

19 Wele, mi a ddifethaf yr amser 
hwnnw bawb ath flinant: ac Pa 
achubaf y gloff, a chasglaf y wasgar- 
edig; ac a'u gosodaf yn glodfawr ac 
yn enwog yn holl dir eu gwarth. 

20 Yr amser hwnnw y dygaf chwi 
drachefn, yr amser y'ch casglaf: 
canys gwnaf chwi yn enwog ac yn 
glodfawr ym mysg holl bobl y ddae- 
ar, pan ddychwelwyf eich caeth- 
iwed o flaen eich llygaid, medd yr 
ARGLWYDD. 


LLYFR HAGGAI. 


PENNOD I 


1 Haggaî yn beio ar y bobl am esgeuluso adeil- 


adu y tŷ: Tl yn eu hannog lwy i'w adeiladu 

ef : 12 ac yn addaw cymmorth Duw îddynt, 
os gwnaent hynny yn ewyllysgar. 

Y N *yr ail flwyddyn i'r brenhin 

Darius, yn y chweched mis, ar 

y dydd cyntaf o'r mis, y daeth gair 

yr ARGLWYDD frwy law Haggai y 


| prophwyd at PZorobabel mab Sa- 


lathiel tywysog Judah, ac at Josua 
mab Josedec yr arch-offeiriad; gan 
ddywedyd, 

2 Fel hyn y llefara ARGLWYDD 
y lluoedd, gan ddywedyd, Y bobl 
hyn a ddywedant, Ni ddaeth yr 
amser, yr amser i adeiladu fŷ yr 
ARGLWYDD. 





Addaw ymwared * Sion. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
630, 





1 Es, 14, 32, 
Zech, 11, 
ll. 


m Es, l2, 6. 
a 54 l, 
Zech. 9. 9. 


nad. 5,117. 


oJer.22,4], 


8 Heb. y 
baich arno 
yn war- 
adwydd. 


P Ezec, 34, 
16. 
Mic. 4, 6, 7. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
520. 


b1 Chron. 
3.17, 19. 





Haggai yn annog y bobl 


HAGGAI, IL 


4 adeuadu y deml. 








2 Heb, 
Gosodwch 


eich calon- 


nau ar 
eich 
fyrdd. 

d Deut, 28. 


38, 
Hos. 4. 10. 
Mic. 6, 14, 
10 


e Zech, 8, 
10. 


S Neu 
chwylhais 
ef ymaith. 


f Lef. 26.19, 
Deut, 28, 


E 2, Bren, 
8.1, 


h pen, 2, 17. 


3 Yna y daeth gair yr ARGLWYDD 
trwy law Haggai y prophwyd, gan 
ddywedyd, 

4 “Ai amser yw i chwi eich hun- 
ain drigo yn eich tai byrddiedig, 
a'r tŷ hwn yn anghyfannedd ? 

5 Fel hyn gan hynny yn awr y 
dywed ARGLWYDD y lluoedd; 7 Ys- 
tyriwch eich ffyrdd. 

6 “Hauasoch lawer, a chludasoch 
ychydig ; bwytta yr ydych, ond nid 
hyd ddigon; yfed, ac nid hyd fod 
yn ddiwall; ymwisgasoch, ac nid 
hyd glydwr i neb; *a'r hwn a en- 
nillo gyflog, sydd yn casglu cyílog 
i gôd dyllog. 

7 « Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd ; Ystyriwch eich ffyrdd. 

8 Esgynwch i'r mynydd, a dyg- 
wch goed, ac adeiledwch y tŷ; mì 
a ymfoddlonaf ynddo, ac y'm go- 
goneddir, medd yr ARGLWYDD. 

9 Edrychasoch am lawer, ac wele, 
yr oedd yn ychydig; a phan y dyg- 
asoch adref, * chwythais arno. Am 
ba beth? medd ARGLWYDD y llu- 
oedd. Am fy nhŷ i, yr hwn sydd 
yn anghyfannedd, a chwithau yn 
rhedeg bawb i'w dŷ ei hun. 

10 Am hynny gwaharddwyd i'r 
fnefoedd oddi arnoch wlitho, a 
gwaharddwyd i'r ddacar roddi ei 
ffrwyth. 

1l EGelwais hefyd am sychder ar 
y ddaear, ac ar y mynyddoedd, ac 
ar yr ŷd, ac ar y gwin, ac ar yr 
olew, ac ar yr hyn a ddwg y ddae- 
ar allan; ar ddyn hefyd, ac ar ani- 
fail, ac *ar holl lafur dwylaw. 

12 1 Yna y gwrandawodd Zoro- 
babel mab Salathiel, a Josua mab 
Josedec yr arch-offeiriad, a_ holl 
weddill y bobl, ar lais yr AR- 
GLWYDD eu DUw, ac ar eiriau 
Haggai y prophwyd, megis yr an- 
fonasai eu HARGLWYDD DDUW 
hwynt ef; a'r bobl a ofnasant ger 
bron yr ARGLWYDD. 

138 Yna Hacgai cennad yr An- 
GLWYDD a lefarodd trwy gennad- 
wri yr ARGLWYDD wrth y bobl, 
gan ddywedyd, Yr wyf fi gyd â 
chwi, medd yr ARGLWYDD. 

14 Felly y cynhyrfodd yr AR- 
GLWYDD yspryd Zorobabel mab 
Salathiel tywysoz Judah, ac yspryd 
Josua mab Josedec yr arch-offeir- 
iad, ac yspryd holl weddill y bobl; 
a hwy a ddaethant ac a weithias- 
ant y gwaith yn nhŷ ARGLWYDD y 
lluoedd eu Duw hwynt, 


867 


15 Y pedwerydd dydd ar hugain 
o'r chweched mis, yn yr ail flwydd- 
yn i Darïus y brenhin. 

PENNOD III. 


1 Y mae yn rhoî calon yn y bobl â weithio, 
trwy addaw gogoniant mwy ŵr ai deml 
nag oedd yn y gyntaf. 10.Dan rith pethau 
sanctaidd, a phelhau aflan, y mae yn dangos 
fod, ew pechodau hwy yn rhwysiro y gwaith. 
20 Addewid Duw i Zorobabel. 


bite y seithfed mis, «r yr unfed 
dydd ar hugain o'r mis, y 
daeth gair yr ARGLWYDD trwy law 
y prophwyd Haggai, gan ddywedyd, 

2 Dywed yn awr wrth Zorobabel 
mab Salathiel tywysog Judah, ac 
wrth Josua mab Josedec yr arch- 
offeiriad, ac wrth weddill y bobl, 
gan ddywedyd, 

3 *Pwy yn eich plith a adawyd, 
yr hwn a welodd y tŷ hwn yn ei 
ogoniant cyntaf? a pha fodd y gwel- 
wch chwi ef yr awr hon* Ponid 
yw wrth hwnnw yn eich golwg fel 
peth heb ddim? 

4 Etto yn awr “ymgryfhâ, Zoro- 
babel, medd yr ARGLWYDD; ac ym- 
gryfhâ, Josua mab Josedec yr arch- 
offeiriad; ac ymgryfhêwch, holl 
bobl y tir, medd yr ARGLWYDD, a 
gweithiwch: canys y7 ydwyf fi gyd 
â chwi, medd ARGLWYDD y lluoedd: 

5 Yn ol y gair a ammodais â chwi 
pan ddaethoch allan o'r Aipht, felly 

yr erys fy yspryd yn eich mysg: 
nac ofnwch. 

6 Canys fel hyn y dywed An- 
GLWYDD y lluoedd ; eUnwaith etto, 
ennyd fechan gyw, a fmi a ysgyd- 
waf y nefoedd, a'r ddaear, a'r môr, 
a'r sychdir ; 

7 Ysgydwaf hefyd yr holl genhedl- 
oedd, a dymuniant yr holl genhedl- 
oedd a ddaw: llanwaf hefyd y tŷ 
hwn â gogoniant, medd ARGLWYDD 
y lluoedd. 

8 Eiddof fi yr arian, ac eiddof fi yr 
aur, medd ARGLWYDD y lluoedd. 

9 Bydd mwy gogoniant y tŷ diw- 
eddaf hwn na'r cyntaf, medd AR- 
GLWYDD y lluoedd: ac yn y lle 
hwn y rhoddaf dangnefedd, medd 
ARGLWYDD y lluoedd. 

10 4 Ar y pedwerydd dydd ar 
hugain o'r nawfed mmês, yn yr ail 
flwyddyn i Darius, y daeth gair yr 
ARGLWYDD trwy law Haggai y pro- 
phwyd, gan ddywedyd, 

1l Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd ; & Gofyn yr awr hon i'r off- 
eiriaid y gyfraith, zan ddywedyd, 

12 Os dwg un gig sanctaidd yng 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
620. 








b Zech, 4, 
10, 



































c Zech, 8. 9, 


d Es. 63.11. 


ead. 21, 
Heb. 12. 


26. 
f Joel 2. 16, 


£Lef.10.11, 
eut. 99. 


10, 
Maì, 2.7. 





Zecharïah yn annog 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
520. 


h Num, 19. 
ll, 


i Tit, 1.15. 


E pen, 1, 9. 
Zech. 8.10, 


1 Deut. 28. 
1 Bren. 8. 
GY 


Amos 4.9. 
mpen,l.l1l, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
520. 





alzra4.24, 
Hag. 1.1. 


b Ezra 5,1. 


c Jer. 25. 5, 
a 20. 15, 


Mic, 7. 19, 


Ma, 8.7. 


d Es, 31. 6, 


90. 
Hos. 14. 1. 


nghwrr eì wisg, ac â'i gwrr a gyff- 
wrdd â'r bara, neu âr cawl, neu â'r 
gwin, neu â'r olew, neu â dim o'r 
bwyd, a fyddant hwy sanctaidd? 
A'r offeiriaid a attebasant ac a 
ddywedasant, Na fyddant. 

13 A Haggai a ddywedodd, Os tm 
a fo “aflan gan gorph marw a gyff- 
wrdd â dim o'r rhai hyn, a fyddant 
hwy aflan? A'r offeiriaid a attebasant 
ac a ddywedasant, Byddant aflan. 

14 Yna yr attebodd Haggai, ac a 
ddywedodd, iFelly y mae y bobl 
hyn, ac felly y mae y genhedlaeth 
hon ger fy mron, medd yr AR- 
GLWYDD; ac felly y mae holl waith 
eu dwylaw, ar hyn a aberthant 
yno, yn aflan. 

15 Ac yr awr hon meddyliwch, 
attolwg, o'r diwrnod hwn alan a 
chynt, cyn gosod carreg ar garreg 
yn nheml yr ARGLWYDD; 

16 Er pan oedd 4y dyddiau hynny 
Epan ddelid at dwrr o ugain //estr- 
aid, deg fyddai; pan ddelid at y 
gwinwrŷf i dynnu deg AMesiraid a 
deugain o'r cafn, ugain a fyddai yno. 

l7 !Tarewais chwi â diflanniad, 
ac â mallder, ac â chenllysg, " yn 
holl waith eich dwylaw; a chwi- 
thau ni (Aroisoch attaf fi, medd yr 
ARGLWYDD. 


ZEOCOHARIAH, I 


18 Ystyriwch yr awr hon o'r dydd 
hwn ac er cynt, o'r pedwerydd 
dydd ar hugain o'r nawfed mis, 
ac ystyriwch o'r dydd y sylfaen- 
wyd teml yr ARGLWYDD. 

19 A yw yr had etto yn yr ys- 
gubor? y winwydden hefyd, y ffigys- 
bren, a'r pomgranad, a'r pren olew- 
wydd, ni ffrwythasant: o'r dydd 
hwn allan y bendithiaf chwi. 

20 $ A gair yr ARGLWYDD a 
ddaeth eilwaith at Haggai, ar y 
pedwerydd dydd ar hugain or 
mis, gan ddywedyd, 

21 Llefara wrth Zorobabel tywys- 
og Judah, gan ddywedyd, " Myfi a 
ysgydwaf y nefoedd a'r ddaear ; 

22 A mi a ymchwelaf deyrn- 
gadair teyrnasoedd, ac a ddinystr- 
iaf gryfder brenhiniaethau y cen- 
hedloedd; Pymchwelaf hefyd y 
cerbydau, ar rhai a eisteddant 
ynddynt; a'r meirch a'u marchog- 
ion a syrthiant, bob un gan gleddyf 
ei frawd. 

23 Y diwrnod hwnnw, medd AR- 
GLWYDD y lluoedd, y'th gymmeraf 
di, fy ngwas Zorobabel, mab Sa- 
lathiel, medd yr ARGLWYDD, “ac 
yth wnaf fel sêl: canys mi a'th 
ddewisais di, medd ARGLWYDD y 
lluoedd, 


LLYFR ZECHARIAH. 


PENNOD I. 


1 Zecharïah yn annog $ edifeirwch. 1 Gweled- 
igaeth y meirch. 12 Trwy weddi yr angel y 
gwneîr addewidion cysurol $ Jerusalem. 18 
Gweledigaeth y pedwar corn, e'r pedwar saer, 

N yr wythfed mis ^*o'r ail 

ílwyddyn i Darïus, y daeth 
galr yr ARGLWYDD at P Zecharïah, 
mab Barachïah, mab Ido y pro- 
phwyd, gan ddywedyd, 

2 Llwyr ddigiodd yr ARGLWYDD 
wrth eich tadau. 

3 Am hynny dywed wrthynt, Fel 
hyn y dywed ARGLWYDD y llu- 
oedd; €“ Dychwelwch attaf fi, medd 
ARGLWYDD y lluoedd, a mi a ddy- 
chwelaf attoch chwithau, medd AR- 
GLWYDD y lluoedd, 

4 Na fyddwch fel eich tadau, y 
rhai y galwodd y prophwydi o'r 
blaen arnynt, gan ddywedyd, Fel 


'Ihyn y dywed ARGLWYDD y llu- 


oedd; “Dychwelwch yn awr oddi 
wrth eich ffyrdd drwg, ac oddi 


868 


wrth eich gweithredoedd drygionus: 
ond ni chlywent, ac ni wrandawent 
arnaf, medd yr ARGLWYDD. 

5 Eich tadau, pa le y maent hwy? 


ar prophwydi, ydynt hwy yn fyw 
byth ? 


6 Oni ddarfu er hynny i'm geiriau 
a'm deddfau, y rhai a. orchymynais 
wrth fy ngweision y prophwydi, 
Z“oddiwes eich tadau? a hwy a 
ddychwelasant, ac a. ddywedasant, 
“Megis y meddyliodd ARGLWYDD 
y lluoedd wneuthur i ni, yn ol ein 
ffyrdd, ac yn ol ein gweithredoedd 
ein hwn, felly y gwnaeth efe â ni. 

7 Y Ar y pedwerydd dydd ar hug- 
ain o'r unfed mis ar ddeg, hwnnw 
yw mis Sebat, o'r ail flwyddyn ìi 
Darius, y daeth gair yr ARGLWYDD 
at Zecharïah, mab Barachïah, mab 
Ido y prophwyd, gan ddywedyd, 

8 Gwelais noswaith ; ac wele fwr 
yn marchogaeth ar farch coch, ac 
yr oedd efe yn sefyll rhwng y myrt- 


y bobl i edifarhâu. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
520. 





n ad. 6, 7. 
Heb. 12. 
26. 


o Matt. 24. 
T 
P Mìe. 5. 10. 


Zech. â, 6, 
a9. 10. 


8 Can. 8. 6, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
520. 


f Jos. 5. 13, 


| Gweledigaeth y meirch. ZECHARIAH, II. 


pa beth y daw y rhai hyn? Ac efe a.| 


Cyn 
CRIST 
Cylch 

519, 


£ pen. 6. 
4r 

9 Neu, 
gwîneuon. 





h J)at, 6. 10, 


í Dan, 9. 2, 


E pen. 8. 2, 


1 Eg, 47, 6. 


m Es. 14, 1, 
pen. 2, 12, 


wydd y rhai oedd yn y pant; ac 
o'l ol ef feirch * cochion, *? brithion, 
a gwynion. : 

9 Yna y dywedais, Beth gyw y 
rhai hyn, fy arglwydd? A dywed- 
odd yr angel oedd yn ymddiddan 
â mi wrthyf, Mi a ddangosaf i ti 
beth yw y rhai hyn. 

10 A'r gwr, yr hwn oedd yn sefyll 
rhwng y myrtwydd, a attebodd ac 
a ddywedodd, Dyma y rhai a_heb- 
ryngodd yr ARGLWYDD i ymrodio 
trwy y ddaear. 

ll A hwythau a attebasant angel 
yr ARGLWYDD, yr hwn oedd yn 
sefyll rhwng y coed myrt, ac a 
ddywedasant, Rhodiasom fírwy y 
ddaear; ac wele yr holl ddaear 
yn eistedd, ac yn llonydd. 

12 4 Ac angel yr ARGLWYDD a 
attebodd ac a ddywedodd, * O AR- 
GLWYDD y lluoedd, pa hyd na thru- 
garhêi wrth Jerusalem, a dinasoedd 
Judah, wrth y rhai y digiaist !y 
deng mlynedd a thri ugain hyn ? 

13 A'r ARGLWYDD a aftebodd yr 
angel oedd yn ymddiddan â mi, 
â geiriau daionus, a geiriau com- 
fforddus, 

14 A'r angel yr hwn oedd yn ym- 
ddiddan â mi a ddywedodd wrthyf, 
Gwaedda, gan ddywedyd, Fel hyn 
y dywed ARGLWYDD y lluoedd; 
£ Deliais eiddigedd mawr dros Je- 
rusalem a thros Sion : 

15 A digiais yn ddirfawr wrth y 
cenhedloedd difraw; y rhai pam 
ddigiais ychydig, hwythau a gyn- 
northwyasant y niwed. 

16 Am hynny fel hyn y dywed yr 
ARGLWYDD; Dychwelais at Jeru- 
salem â thrugareddau: fy nhŷ a 
adeiledir ynddi, medd ARGLWYDD 
y lluoedd, a llinyn a_estynir ar Je- 
rusalem. 

17 Gwaedda etto, gan ddywedyd, 
Fel hyn y dywed ARGLWYDD y llu- 
oedd ; Fy ninasoedd a ymehangant 
gan ddaioni, a'r ARGLWYDD a rydd 
gysur i Sïon etto, ac ma ddewis 
Jerusalem etto. 

18 9 A chodais fy llygaid, ac 
edrychais; ac wele, bedwar corn, 

19 A dywedais wrth yr angel oedd 
yn ymddiddan ô mi, Beth 4 y rhai 
hyn? Dywedodd yntau wrthyf, Y 
rhai hyn yw y cym a wasgarasant 
Judah, Israel, a Jerusalem. ” 

20 A'r ARGLWYDD a ddangosodd 
i mi bedwar saer hefyd. 

21 Yna y dywedais, I wneuthur 


Mesuro Jerusalem. 


lefarodd, gan ddywedyd, Y rhai hyn 
yw y cyrn a wasgarasant Judah, fel 
na chodai un ei ben: ond y rhai 
hyn a ddaethant i'w tarfu hwynt, i 
daflu allan gyrn y Cenhedloedd, y 
rhai a godasant ew cyrn ar wlad 
Judah i'w gwasgaru hi. 
PENNOD IL. 


1 Duw, o'i ofal dros Jerusalem, yn anfon â'w 
mesuro hi. 6 Gwared Sïon. 10 Addewid 
o bresennoldeb Duw. 

Dn fy llygaid dra- 

chefn, ac edrychais; ac wele 
wr, ac yn ei law linyn mesur. 

2 A dywedais, I ba le yr âi di? Ac 
efe a ddywedodd wrthyf, *I fesuro 
Jerusalem, i weled beth gw ei lled 
hi, a pheth yw ei hŷd hi. 

3 Ac wele yr angel a oedd yn 
ymddiddan â mi yn myned allan, 
ac angel arall yn myned allan i'w 
gyfarfod ef, 

4 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Rhed, llefara wrth y llangc hwn, 
gan ddywedyd, Jerusalem a gyf- 
anneddir /6& “maes-drefi, rhag aml- 
ed dyn ac anifail o'i mewn. 

5 Canys byddaf iddi yn fur o dân 
o amgylch, medd yr ARGLWYDD, â 
? byddaf yn ogoniant yn ei chanol. 

6 $ Ho, ho, dewwch allan, a 


effowch o wlad y gogledd, medd o 52 


yr ARGLWYDD: canys taenais chwi 
fel pedwar gwynt y nefoedd, medd 
yr ARGLWYDD. 

7 O Sïon, ymachub, yr hon wyt yn 
preswylio gyd â merch Babilon. 

8 Canys fel hyn y dywed An- 
GLWYDD y lluoedd ; Ar ol y gogon- 
iant y'm hanfonodd at y cenhedl- 
oedd y rhai a'ch yspeiliasant chwi: 
canys 1a gyffyrddo â chwi, sydd yn 
cyffwrdd â chanwyll ei lygad ef. 

9 Canys wele fi yn ysgwyd fy llaw 
arnynt, a byddant yn ysglyfaeth i'w. 
gweision: a “chânt wybod mai AnR- 
GLWYDD y lluoedd a'm hanfonodd. 

10 1 fCân a llawenycha, merch 
Sion: canys wele fi yn dyfod; a “mi 


a drigaf yn dy ganol di, medd yr|'s 


ARGLWYDD. 

ll A'r dydd hwnnw cenhedloedd 
lawer a ymlynant wrth yr An- 
GLWYDD, ac a fyddant P bobl i mi: 
a mi a drigaf yn dy ganol di; a 
ichei wybod mai ARGLWYDD y llu- 
oedd a'm hanfonodd attat. 

12 A'r ARGLWYDD a etifedda Ju- 
dah, ei ran yn y tir sanctaidd, ac 
Ea ddewis Jerusalem drachefn. 


2 Neu 
trefi heb 
gaerau, 


b Eg. 60, 19, 


d Deut. 32, 
O, 
Ps. 17. 8. 
e pen. â, 9. 


Í Es. 12, 6. 


Ioan l.l4 
2 Cor, 6. 16. 

h Fxod, 12, 
49, 


íad, 9. 


k pen, 1. 17, 





869 


Ee3 


Am adferiad yr eglwys. 


13 Pob cnawd, !taw yngŵydd 
yr ARGLWYDD: canys cyfododd mo 
drigfa ei sancteiddrwydd. 

PENNOD III 
1 Dan rith Josua, y dangosîr adferiad yr 
eglwys. 8 Addaw Crist y Blaguryn. 
*Heg.l.L AU efe a ddangosodd i mi *Josua 
yr arch-offeiriad yn sefyll ger 
bPs100.6. bron angel yr ARGLWYDD, a_P*Sa- 
5 tan yn sefyll ar ei ddeheulaw ef 
i'w wrthwynebu ef. 

2 A'r ARGLWYDD a ddywedodd 
wrth Satan, “OCerydded yr An- 
GLWYDD dydi, Satan; sef yr AR- 
Rh. GLWYDD yr hwn “a ddewisodd 
Jerusalem, ath geryddo: onid 
“pentewyn yw hwn wedi ei achub 
o'r tân? 

3 A Josua ydoedd wedì ei wisgo 
â dillad budron, ac yn sefyll yng 
ngŵydd yr angel. 

4 Ac efe a attebodd, ac a_ ddy- 
wedodd wrth y rhai oedd yn sefyll 
ger eì fron, gan ddywedyd, Cym- 
merwch ymaith y dillad budron 
oddi am dano ef. Wrtho yntau 
y dywedodd, Wele, symmudais dy 
anwiredd oddi wrthyt, a gwisgaf 
di hefyd â newid dillad. 

5 A dywedais hefyd, Rhoddant 
ffeitr teg ar ei ben ef: a rhodd- 
asant feitr teg ar ei ben ef, ac a'i 
gwisgasant â dillad; ac angel yr AR- 
GLWYDD oedd yn sefyll ger llaw. 

6 Ac angel yr ARGLWYDD a. dyst- 
iolaethodd wrth Josua, gan ddy- 
wedyd, 

7 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd; Os rhodi di yn fy ffyrdd, 
ac os cedwi * fy nghadwraeth, tithau 
hefyd a ferni fy nhŷ, ac a gedwi 
fy nghynteddoedd; rhoddaf i ti 
hefyd *leoedd i rodio ym mysg y 
rhai hyn sydd yn sefyll yma. 

8 Gwrando, attolwg, Josua yr 
arch-offeiriad, ti a'th gyfeillion sydd 
yn eistedd ger dy fron: canys 
£gewŷr rhyfedd yw y rhai hyn: o 
herwydd wele, dygaf allan ^fy 
ngwas . Y BLAGURYN. 

9 Canys wele, y garreg a roddais 
ger bron Josua; ar un garreg 7 
5. |bydd "seith o lygaid: wele fi yn 
“|naddu ei naddiad hi, medd An- 
iw GLWYDD y lluoedd, a mi a sym- 
. |mudafymaith anwiredd y tir hwnnw 
mewn un diwrnod. 

10 Y dwthwn hwnnw, medd An- 


Cyn 
CRIST 
519. 


1! Seph. 1,7. 
m Deut. 26. 


Es. 57. 15, 





gwrth- 
wynebwr. 


c Judas 9, 


e nae 4, 
Rhuf. 11. 
Judas 23, 


f pen. 6. 11, 


3 Neu, fy 
ordinhad. 


4 Heb, 
rodfeydd 


i rodio. 


EPsS.JL F 
Es. 8, 18. 
h Es, 42, 1. 





870 


ZECHARIAH, III. 


Y canhwyllbren aur. 


PENNOD IV. 


1 Trwy weledigaeth y canhwyllbren aur, y dang- 
osîr y llwyddiant a gâi sylfaeniad Zorobabel: 
isl ac wrth y ddwy olew-wydden, yr ar- 
wyddoccêir y ddaw enneiniog. 

yM angel yr hwn oedd yn ym- 

ddiddan â mi, a ddychwelodd, 
ac a'm deffrôdd, fel y deffrôir un 

O'i gwsg, 

2 Ac a ddywedodd wrthyf, Beth a 
weli di? A mi a ddywedais, Edrych- 
ais, ac wele ganhwyllbren ì gyd o 
aur, ai badell ar ei ben, a'i saith 
lusern arno, “a saith o bibellau i'r 
saith lusern oedd ar ei ben ef; 

3 A ^dwy olew-wydden wrtho, y 
naill o'r fw dehau i'r badell, a'r 
llall o'r £4 aswy iddi. 

4 A mi a aítebais, ac a ddywed- 
ais wrth yr angel oedd yn ymddi- 
ddan â mi, gan ddywedyd, Beth 
yw y rhai hyn, fy arclwydd î 

5 A'r angel oedd yn ymddiddan 
â mi, a attebodd, ac a ddywed- 
odd wrthyf, Oni wyddost beth yw 
y rhai yma? Yna y dywedais, Na 
wn, fy arglwydd, 

6 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthyf, gan ddywedyd, Hyn 
yw gair yr ARGLWYDD at Zoro- 
babel, gan ddywedyd, PNid trwy 
3lu, ac nid trwy nerth, ond trwy 
fy yspryd, medd ARGLWYDD y llu- 
oedd. 

7 Pwy wyt ti, y mynydd mawr? 
ger bron Zorobabel y byddi yn 
wastadedd; ac efe a ddwg allan y 
maen pennaf, “gan weiddi, Rhad, |<Ez»51, 
rhad iddo. | 

8 Daeth gair yr ARGLWYDD attaf 
drachefn, gan ddywedyd, 

9 Dwylaw Zorobabel 9a sylfaen- |dEza210.| 
asant y tŷ hwn, ai ddwylaw ef 
*ai gorphen: a 'chei wybod mai jcEzra615. 
& ARGLWYDD y lluoedd a'm hebr-| iL26.1 
yngodd attoch. YS 

10 Canys pwy a ddïystyrodd ddydd 
Py pethau bychain canys llawen- |» Hag.2.3. 
ychant, a. gwelant y *garreg alcam |“Neu, 
yn llaw Zorobabel gyd â'r saith |?" 
hynny: llygaid yr ARGLWYDD jyd- 
ynt, y rhai sydd yn cynniwair trwy 
yr holl ddaear. 

ll 9 A mi a attebais, ac a ddy- 
wedais wrtho, Beth yw “y ddwy 
olew-wydden hyn, ar y £4 dehau i'r 
canhwyllbren, ac ar eì aswy? 

12 A mi a attebais drachefn, ac a 
ddywedais wrtho, Beth yw y ddau 
bingcyn olew-wydden, y rhai * trwy 
y ddwy bibell aur sydd yn tywallt 


Cyn 
CRIST 
619 


Uusernau. 


aad, IL 


b Hos. 1, 7. 
$ Neu, allu. 


î 2 Chron, 
6. 9, 
Diar. 15. 3, 
pen. 9, 9, 


k ad, â, 


5 Heb. (rtv7 
lawwydaws 
bibell, * 





Y llyfr yn ehedeg. 


Cyn 
CRIST 
519, 


6 Neu, olew 















































2 Neu, pob 
un o'r 


fel y gwna 
hithau, &c. 


a pen.S, 17. 


b Edrych 
Lef, 14. 45, 


allan o honynt eu hunain * yr olew 
euraid ? 

13 Ac efe a lefarodd wrthyf, gan 
ddywedyd, Oni wyddost ti beth yw 
y rhai hyn? A dywedais, Na wm, 
fy arglwydd. 

l4 Ac efe a ddywedodd, ! Dyma 
7 y ddwy gaingc olew-wydden "sydd 


Y lyn sefyll ger bron ARGLWYDD yr 


holl ddaear, 


PENNOD V. 

1 Wrth y lyfr yn ehedeg, y dangosir melldith 
Uadratia a thyngu. 5 Yn rhith gwraig yn 
eistedd. mewn ephah, a thalent o blwm, y 
dangosîr damnedigaeth BaVilon. 

NA y troais, a. chodais fy llyg- 
aid, ac Ss ychiid ac wele 
blyg llyfr yn ehedeg. 

| a a dd wedodd wrthyf, 
beth a weli di? A dywedais, Mi 
a welaf blyg llyfr yn ehedeg, a'i 
hŷd yn ugain cufydd, a'i led yn 
ddeg cufydd. 

3 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Dyma y felldith sydd yn myned 
allan ar wyneb yr holl ddaear: 
canys “pob un a ladratto, a dorrir 
ymaith fe o'r tu yma, yn ei hol 
hi; a phob un a dyngo, a dorrir 
ymaith /el o'r tu accw, yn ei hol hi, 

4 Dygaf hi allan, medd An- 
GLWYDD y lluoedd, a hi a ddaw 
i dŷ y Ìleidr, ac i dŷ y ^*neb a 
dyngo i'm henw i ar gam: a hi 
a erys ynghanol ei dŷ ef, ac Pai 
difa ef, aì goed, a'i gerrig. 

5 4 Yna yr angel oedd yn ym- 
ddiddan â mi, a aeth allan, ac a 
ddywedodd wrthyf, Cyfod yn awr 
dy lygaid, ac edrych beth yw hyn 


' | sydd yn myned allan. 


6 A mi a ddywedais, Beth ydyw? 
Ac efe a ddywedodd, Ephah ydjyv, 
sydd yn myned allan. Ac efe a 
ddywedodd, Dyma eu gwelediad yn 
yr holl ddaear. 

7 a wele dU blwm wedi 
ei godi i fynu: a dyma wraig 
eistedd y'nghanol yr ephah. - 

8 Ac efe a ddywedodd, Anwir- 
edd yw hon. Ac efe a'i taflodd 
hi i ganol yr ephah; a bwriodd y 

8 plwm ar ei enau ef. 

9 A chyfodais fy llygaid, ac edrych- 
ais; ac wele ddwy wragedd yn dy- 
fod allan, a gwynt yn eu hesgyll; 
canys esgyll oedd ganddynt fel es- 
gyll y ciconia: a chyfodasant yr 
ephah rhwng y ddaear a'r nefoedd. 

10 Yna y dywedais wrth yr angel 
oedd yn ymddiddan â mi, I ba le 


8il 


ZECHARIAH, V. 


y mae y rhai hyn yn myned ôr 
ephah ? 
ll Dywedodd yntau wrthyf, I 


Y pedwar cerbyd. 


Cyn 
ORIST 
519. 





cadeiladu iddi dŷ y'ngwlad Sinar:|*Jer 22.5, 


a hi a sicrhêir, ac a osodir yno 
ar ei hystôl ei hun, 


PENNOD VI. 


1 Gweledigaeth y pedwar cerbyd. 9 Dan rith 
coronau Josua, y dangosir teml a brenhin- 
iaeth Orist y Blaguryn. 


EFYD mi a droais, ac a 

ddyrchefais fy llygaid, ac a 
edrychais; ac wele bedwar o ger- 
bydau yn dyfod allan oddi rhwng 
dau fynydd : a'r mynyddoedd oedd 
fynyddoedd o bres. 

2 Yn y cerbyd cyntaf yr oedd 
meirch “cochion, ac yn yr ail cer- 
byd meirch duon, 

3 Ac yn y trydydd cerbyd meirch 
gwynion, ac yn y pedwerydd cer- 
byd meirch brithion a * gwineuon. 

4 Yna yr attebais, ac y dywed- 
ais wrth yr angel oedd yn ymddi- 
ddan â mi, Beth gyw y rhai hyn, 
îy arglwydd ? 

5 A'r angel a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Dyma, bedwar *yspryd y 
nefoedd, y rhai sydd yn myned all- 
an o Psefyll ger bron ARGLWYDD 
yr holl ddaear. | 

6 Y meirch duon sydd ynddo a 
ânt allan i dir y gogledd; a'r gwŷn- 
ion a ânt allan ar eu hol hwy- 
thau; ar brithion a ânt allan i'r 
deheu-dir. 

7 AT gwineuon a aethant allan, 
ac a geisiasant fyned i gynniwair 
trwy y ddaear: ac efe a ddywed- 
odd, Ewch, cynniweirwch rwy y 
ddaear. Felly hwy a_gynniweir- 
asant trwy y ddaear. 

8 Yna efe a waeddodd arnaf, ac 
a lefarodd wrthyf, gan ddywedyd, 
Edrych, y rhai a aethant i dir y 
gogledd a lonyddasant fy yspryd 
yn nhir y gogledd. 

9 $ A daeth gair yr ARGLWYDD 
attaf, gan ddywedyd, 

10 Cymmer gan y gaethglud, gan 
Heldai, gan Tobiïah, a chan Jeda- 
iah, y rhai a ddaethant o Babilon, 
a tfhyred y dydd hwnnw, a dos i 
dŷ Josïah mab Sephanïah : 

ll Yna cymmer arian ac aur, a 
gwna “goronau, a gosod ar ben Jo- 
sua mab Josedec yr arch-offeiriad ; 

12 A llefara wrtho, gan ddywed- 
yd, Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd, gan ddywedyd, Wele 4 y 
gwr ai enw “BLAGURYN: “o'i 





2 Neu, 
chryfion. 


9 Neu, 
gwynt. 


b1 Bren. 
22. 19, 
en. 4. 14, 
uc 1, 19, 


c pen. 3. 5. 


d Edrych 
Luc Y 7S. 
Ioan 1.45. 

e pen. 3, 8. 

4 Neu, oddi 
tano ef. 


Argyhoeddi y bobl. 


Cyn 
CRIST 
519, 





f Ps. 110, 4. 
Heb, 3. LI, 


£ Es, 60, 10. 


h pen, 2, 9, 
AT 9, 


618, 


2 Heb, 
ymbil âg 
wyneb yr 
Arglwydd. 


a Jer.52. 12, 
pen. 8. 19, 


b Es. 58. 5. 


c pen. 8. 19. 
â pen. 1. 12. 


e Edrych 
Rhuf. 14, 
6. 


3 Neu, onîd 
chwî yw y 
rhai oedd 
yn bwylla, 
&c, 


4 Neu, 
Oniddyma 
U geiriau, 
&c. 


le hefyd y blagura, ac efe a adeil- 
ada deml yr ARGLWYDD : 

13 Iê, teml yr ARGLWYDD a adeil- 
ada efe; ac efe a ddwg y gogon- 
iant, ac a eistedd, ac a lywodr- 
aetha ar ei frenhin-fainge; 'bydd 
yn offeiriad hefyd ar ei frenhin- 
faingc: a chynghor hedd a fydd 
rhyngddynt ill dau, 

14 A'r coronau fydd i Helem, ac 
i Tobïah, ac i Jedaiah, ac i Hen 
mab Sephanïah, er coffadwriaeth 
yn nheml yr ARGLWYDD. 

15 €A'r pellennigion a_ ddeuant, 
ac a adeiladant yn nheml yr AR- 
GLWYDD, a chewch wybod mai 
ARGLWYDD y lluoedd a'm hanfon- 
odd attoch, A ^Apymn a fydd, os gan 
wrandaw y gwrandêwch ar lais yr 
ARGLWYDD DDUW. 


PENNOD VIL 
1 Y caethion yn ymofyn am ympryd. & Ze 
charïah yn argyhoeddi eu hympryd hwy. 

8 Pechod yw yr achos o'u caethiwed hwy. 

C yn y bedwaredd flwyddyn i'r 

brenhin Darïus y daeth gair 

yr ARGLWYDD at Zecharïah, ar y 

pedwerydd dydd or nawfed mis, 
sef Cisleu ; 

2 Pan anfonasent Sereser, a Re- 
gem-melech, a'u gwŷr, i dŷ DDUW, 
i *weddïo ger bron yr ARGLWYDD, 

3 4c i ddywedyd wrth yr offeir- 
iaid oedd yn nhŷ ARGLWYDD y llu- 
oedd, ac wrth y prophwydi, gan 
ddywedyd, A wylaf fi *y pummed 
mis, gan ymneillduo, fel y gwneuth- 
um weithian gymmaint o flynydd- 
oedd? 

4 WT Yna gair ARGLWYDD y lluoedd 
a ddaeth attaf, gan ddywedyd, 

5 Dywed wrth holl bobl y tir, 
ac wrth yr offeiriaid, gan lefaru, 
Pan Poeddych yn ymprydio ac yn 
galaru “y pummed a'r seithfed ms, 
94y deng mlynedd a thri ugain hyn- 
ny, ai *i mi yr ymprydiasoch chwi 
ympryd, i mi? 

6 A phan fwyttasoch, aphan 
yfasoch, *onid oeddych yn bwytta 
4 chwt eich hunain, ac yn yfed $ 
chwi, eich hunain ? 

7 *Oni ddylech wrandaw y geir- 
iau a gyhoeddodd yr ARGLWYDD 
trwy law y prophwydi gynt, pan 
oedd Jerusalem yn gyfannedd, ac 
yn llwyddiannus, a'i dinasoedd o'i 
hamgylch, a pAob yn cyfanneddu 
y deheu-dir a'r dyffryn-dir ? 

8 T A daeth gair yr ARGLWYDD 
at Zecharïah, gan ddywedyd, 


872 


ZECHARIAH, VII. 


| na wrandawent hwy; felly “ y galw-|",Dis 


Adnewyddu Jerusalem. 
9 Fel hyn y llefara ARGLWYDD y| _ Syn 
lluoedd, gan ddywedyd, Lee! GE 
farn 5gywir, gwnewch drugaredd |; «es. 
a thosturi bob un i'w frawd : MA 
10 Ac £na orthrymmwch y weddw |5 Heb. 
a'r amddifad, y dïeithr a'r anghen-| ean. 
og; ac ^na feddyliwch ddrwg bob | "Ape 
un i'w gilydd yn eich calonnau. Dedtass 
ll Er hyn gwrthodasant wran-| Es1r. 
daw, a rhoddasant ysgwydd anhy- |» pen. 8.11. 
dyn, a thrymhasant eu clustiau rhag |'Nch?2: 
clywed. 
12 Gwnaethant hefyd eu calon- 
nau yn adamant, rhag clywed y 
gyfraith a'r geiriau a anfonodd AR- 
GLWYDD y lluoedd trwy ei yspryd, 
yn llaw y prophwydi gynt: am 
hynny y daeth digofaint mawr oddi 
wrth ARGLWYDD y lluoedd. 
13 A bu, megis y galwodd efe, ac 


asant hwy, ac nis gwrandâwn in- 
nau, medd ARGLWYDD y lluoedd. 
14 Ond gwasgerais hwynt â chor- 
wynt i blith yr holl genhedloedd y 
rhai nid adwaenent; ar tir a ang- 
hyfanneddwyd ar eu hol hwynt, fel 
nad oedd a'i tramwyai nac a ddy- 
chwelai: felly y gosodasant ly wlad 
ddymunol yn ddiffaethwch. 


PENNOD VIII. 

1 Adnewyddu Jerusalem. 9 Eu cysuro hwy 
4 adeiladu, irwy fod gafr Duw tu ag allynt. 
16 Gweithredoedd da y mae Duw yn eu 
gofyn ganddynt. 1S Addaw llawenydd a 
rhyddhad. 8 

RACHEFN y daeth gair AR- 
GLWYDD y lluoedd attaf, gan 
ddywedyd, 

2 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd ; “Eiddigeddais eiddigedd 
mawr dros Sïon, ac â llid mawr yr 
eiddigeddais drosti 

3 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; 
Dychwelais at Sïon, a thrigaf yng 
nghanol Jerusalem; a Jerusalem i 
ba elwir Dinas y gwirionedd; a|'Esl2i, 
mynydd ARGLWYDD y lluoedd, Y 
mynydd sanctaidd. 

4 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd ; * Hen wŷr a hen wragedd |c Edrych, 
a drigant etto yn heolydd Jerusa- 
lem, a phob gwr â'i ffon yn ei law 
o herwydd amlder dyddiau. 

5 A heolydd y ddinas a_lenwir 
o fechgyn a genethod yn chwarae 
yn ei heolydd hi. 

6 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd ; Os “anhawdd yw Aym yn| 11.2. 
y dyddiau hyn y'ngolwg gweddill EU 
y bobl hyn, *ai *anhawdd fyddai| he 


I Dan. 8, 9, 


018. 


apen.l.l4. | 


Co 
fe 


Galar. 2, 
20, &c, 
a5.11—]14, 


2 Neu, 
rhyfedd. 
dGen,lsS. | 


1 
Lucl.37. | 


rhyfedd, 





Addaw diddanwch. 


e Hag. 2. 4, 


fEzrab.l, 
2. 


BE Hag. 1. 6 
10. a2. 16. 


h Hos.2.21, 
2 
Joel 2, 22, 


6 Heb. yn 
heddwch. 


1 Ruth 4, 
11, 12, 
Seph. 3, 
20, 


J pen. 7. 10, 


PH b. ô, 


hefyd yn fy ngolwg i? medd AR- 
GLWYDD y lluoedd. 

7 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 

lluoedd; Wele fi yn gwaredu fy 
mhobl o dir y dwyrain, ac o dir 
*machludiad haul. 
8 A mi au dygaf hwynt, fel y 
preswyliont y'nghanol Jerusalem: 
a hwy a fyddant yn bobl i mi, a 
byddaf finnau iddynt hwythau yn 
DDUW mewn gwirionedd ac mewn 
cyfiawnder. 

9 1 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd ; “Cryfhâer eich dwylaw 
chwi, y rhai ydych yn clywed yn y 
dyddiau hyn y geiriau hyn o fenau 
y prophwydi, y rhai oedd yn y dydd 
y sylfaenwyd tŷ ARGLWYDD y llu- 
oedd, fel yr adeiledid y deml. 

10 Canys cyn y dyddiau hyn “*nid 
oedd na chyflog i ddyn, na llog. am 
anifail; na heddwch ì'r un a elai 
allan, nac a ddelai i mewn, gan y 
gorthrymder: oblegid gyrrais yr 
holl ddynion bob un ym mhen ei 
gymmydog. 

11 Ond yn awr ni bydda/ fi i wedd- 
ill y bobl hyn mecis yn y dyddiau 
gynt, medd ARGLWYDD y lluoedd. 

12 Canys bydd “yr had * yn ffyn- 
nadwy; y winwydden a rydd ei 
ffrwyth, ar ddaear a rydd ei chyn- 
nyrch, a'r nefoedd a roddant eu 
gwlith: a pharaf i weddill y bobl 
hyn feddiannu yr holl bethau hyn. 

13 A bydd, mai megis y buoch 
chwi, tŷ Judah a thŷ Israel, yn fell- 
ditn ym mysg y cenhedloedd ; felly 
y'ch gwaredaf chwi, a 'byddwch yn 
fendith: nac ofnwch, ond cryfhâer 
eich dwylaw. 

14 Canys fel hyn y dywed AR- 
GLWYDD y lluoedd ; Fel y meddyl- 
iais eich drygu chwi, pan y'm dig- 
iodd eich tadau, medd ARGLWYDD 
y lluoedd, ac nid edifarheais ; 

15 Felly drachefn y meddyliais yn 
y dyddiau hyn wneuthur llês i Je- 
rusalem, ac i dŷ Judah: nac ofnwch. 

16 1 Dyma y pethau a wnewch 
chwi; “Dywedwch y gwir bawb 
wrth ei gymmydog; bernwch farn 
7 gwirionedd a thangnefedd yn eich 


- [pyrth ; 


17 !Ac na fwriedwch ddrwg neb 
i'w gilydd yn eich calonnau; ac 
mna hoffwch lw celwyddog: canys 
yr holl bethau hyn a gaseais, medd 
yr ARGLWYDD. 

18 1 A gair ARGLWYDD y lluoedd 
a, ddaeth attaf, gan ddywedyd, 


873 


ZECHARIAH, IX. 








19 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd ; Ympryd "y pedwerydd mâs, 
ac ympryd *y pummed, ac ympryd 
Py seithfed, ac ympryd 4y degfed, 


a fydd i dŷ Judah yn llawenydd| is 


a hyfrydwch, ac yn *uchel-wyliau 


9 2 “ L. a 
daionus: gan hynny cerwch wir-|$ 


ionedd a heddwch. 

20 Fel hyn y dywed ARGLWYDD y 
lluoedd; Bydd etto, y daw pobloedd, 
a, phreswylwyr dinasoedd lawer: 

21 Ac yr â preswylwyr y naill 
ddinas i'r llall, gan ddywedyd, ' Awn 
gan fyned ìi weddïo ger bron yr AR- 
GLWYDD, ac ìi geisio ARGLWYDD y 
lluoedd : minnau a âf hefyd. 

22 Ie, pobloedd lawer a chenhedl- 
oedd cryfion a ddeuant i geisio AR- 
GLWYDD y lluoedd yn Jerusalem, ac 
i “weddïo ger bron yr ARGLWYDD. 

23 Fel hyn y dywed ARGLWYDD 
y lluoedd; Yn y dyddiau hynny y 
bydd ìi ddeg o ddynion, o bob taf- 
odiaith y cenhedìoedd, ymaflyd, ym- 
aflyd, meddaf, yngodrau gwr o 
Iuddew, gan ddywedyd, Awn gyd 
â chwi: canys clywsom * fod Duw 
gyd â chwi. 


PENNOD IX. 


1 Duw yn amddiffyn ei eglwys. 9 Annog Sion 
4 llawenychu am ddyfodiad Crist, a'i hedd- 
ychol frenhiniaeth. 12 Duw yn addaw budd- 
ugoliaeth ac amddif yn. 

Ja gair yr ARGLWYDD yn 

nhir Hadrach, a_* Damascus 

Jydd ei orphwysfa ef: pan fyddo 

llygaid dyn ar yr ARGLWYDD, fel yr 

eiddo holl lwythau Israel, 

2 A Hamath hefyd a_ derfyna 
wrthi; Tyrus a PSidon Aefyd, er ei 
bod “yn ddoeth iawn. 

3 A Thyrus a adeiladodd iddi ei 
hun amddiffynfa, ac *a. bentyrrodd 
arian fel llwch, ac aur coeth fel 
tom yr heolydd, 

4 “Wele, yr ARGLWYDD ai bwrw 
hi allan, ac a dery ei nerth hi yn y 
môr ; a hi a ysir â thân. 

5 f Ascalon a'i gwel, ac a ofna; a 
Gaza, ac a ymofidia yn ddirfawr; 
Ecron hefyd, am ei chywilyddio o'i 
gobaith; difethir hefyd y brenhin 
allan o Gaza, ac Ascalon ni chyfan- 
neddir, 

6 2 Estron hefyd a drig yn Asdod, 
a thorraf ymaith falchder y Phil- 
istiaid. 

7 A mi a gymmeraf ymaith ei waed 
o'i enau, a'i ffieidd-dra oddi rhwng 
ei ddannedd: ac efe a weddillir i'n 
Duw ni, fel y byddo megis pen- 


Duw yn amddiffyn ei eglwys. 


Cyn 
CRIST 
. 518. 


n Jer. 62. 6, 
7. 





amserau 
gosodedig, 

9 Neu, 
hyfryd. 


r Es. 2,3, 
Mic, 4, 1, 2. 


s] Cor, ]4, 
23. 


Cylch 
487. 
& Amos 1, 3. 


b Obad. 20, 

c Ezec, 2S, 
3, &c. 

d Job 27. 16. 


e Es. 23,]. 


f Seph, 2, 4. 














2 Heb. Mab 
ordderch. 










A ddaw buddugoliaeth, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
457. 


£ pen. 2, 6. 



















































h Es, 62. 11. 
pen. 2. 10. 
Matt. 21, 5. 
Ioan 12, 
19. 

3 Neu, a'i 
achubydd 
ei hun yw 
efe. 


ns. 1.1, 


5 Neu, â 
cherrig. 


6 Neu, 
llanwant 
y meiau, 
a chonglau 
yr allor 


hefyd. 


o Es, 62, 3. 
P Es. 11, 12, 


7 Neu, a 
wnai wŷr 
îeuaingc 
dyfu, neu, 
lefaru, 


a Jer,14.22, 
b Deut. 11, 
1l4, 


fellt, neu, 
lucheden- 
nau. 


ZECHARIAH, X. 


ac adferiad. 


naeth yn Judah, ac Ecron megis | gawod o wlaw, i bob un laswellt yn GE 


Jebusiad. 

8 A £zwersyllaf o amgylch fy nhŷ 
rhag y llu, rhag a_êl heibio, a rhag 
a ddychwelo; fel nad elo gorthrym- 
mwr trwyddynt mwyach: canys yn 
awr gwelais â'm llygaid. 

9 “Bydd lawen iawn, ti ferch 
Sion; a chrechwena, ha ferch Jeru- 
salem: wele dy frenhin yn dyfod 
attat: cyfiawn *ac achubydd gyw 
efe; y mae efe yn llariaidd, ac yn 
marchogaeth ar asyn, ac ar ebol 
llwdn asen. 

10 iTorraf hefyd y cerbyd oddi 
wrth Ephraim, a'r march oddi wrth 
Jerusalem, a'r bwa rhyfel a dorrir : 
ac efe a lefara heddwch i'r cenhedl- 


.|oedd: a'i lywodraeth fydd “o fôr 


hyd fôr, ac o'r afon hyd eithafoedd 
y ddaear. 
ll A thithau, *trwy waed dy am- 


: |mod y gollyngais dy ' garcharorion 
. | o'r pydew heb ddwfr ynddo. 


12 4 Trowch i'r amddiffynfa, chwi 


-| garcharorion gobeithiol; heddyw yr 
. | ydw 


yf yn dangos my talaf i ti yn 
ddau-ddyblyg : 

13 Pan annelwyf Judah i mi, ac y 
llanwyf y bwa âg Ephraim, ac y cyf- 
odwyf dy feibion di, Sïon, yn erbyn 
dy feibion di, Groeg, ac y'th wnel- 
wyf fel cleddyf gwr grymmus: 

l4 A'r ARGLWYDD a welir tros- 
tynt, a'i saeth ef a â allan fel mellt- 
en: ar ARGLWYDD DDUW a gân 
âg udgorn, ac a gerdd "â chorwynt- 
oedd y dehau. 

15 ARGLWYDD y lluoedd a'u ham- 
ddiffyn hwynt: a hwy a ysant, ac a 
ddarostyngant gerrig y dafl; yfant, 
a therfysgant megis ewn gwin, a 
S]lenwir hwynt fel meiliau, ac fel 
conglau yr allor. 

16 A'r ARGLWYDD eu DUW au 
gwared hwynt y dydd hwnnw fel 
praidd ei bobl: canys *9/e/ meini 
coron y byddant, P wedi eu dyrch- 
afu yn fanerau ar ei dir ef. 

17 Canys pa faint yw ei ddaioni 
ef, a pha faint ei degwch ef! ŷd a 
7 ]awenycha y gwŷr ieuaingc, a gwin 
y gwyryfon. 

PENNOD X. 
1 Duw sydd raîd ymgais âg ef, ac nîd eilunod. 


5 Megis yr ymwelodd efe â'i ddiadell am eu 
pechod, felly yr achub ac yr adfera efe hwy. 


RCHWCH *gan yr ARGLWYDD 
bwlaw “mewn pryd diweddar- 
wlaw; 4r ARGLWYDD a bair “ddis- 
glaer gymmylau, ac a ddŷd iddynt 


874 


—_<. Ŵ .  ÏRSb3D ,.., .,.,Ôŵ^^ÂÔw5,ÔÂÔÂAÔAŴ454Ŵ5Â^,,,,,_ AA_________________——. 


y maes. 

2 Canys îy *delwau a ddywedas- 
ant wagedd, a'r dewiniaid a welsant 
gelwydd, ac a ddywedasant freudd- 
wydion ofer; “rhoddasant ofer gysur: 
am hynny yr aethant fel defaid, 
* cystuddiwyd hwynt, am nad oedd 
bugail. 

9 Wrth y bugeiliaid yr ennynodd 
fy llid, a mi a gospais y bychod: 
canys ARGLWYDD y lluoedd a ym- 
welodd â'i braidd tŷ Judah, ac 
fa'u gwnaeth fel ei harddfarch yn 
y rhyfel. 

4 Y gongl a ddaeth allan o hono, 
yr hoel o hono, y bwa rhyfel o hono, 
“4 phob gorthrymmwr ynghyd a 
ddaeth o hono. g 

5 1 A byddant fel cawri “ yn sathru 
eu gelynion yn nhom yr heolydd yn 
yrhyfel: a hwy a ymladdant, am 
Jod yr ARGLWYDD gyd â hwynt; a 
? chywilyddir marchogion meirch. 

6 A nerthaf dŷ Judah, a. gwaredaf 
dŷ Joseph, a pharaf iddynt ddy- 
chwelyd i'w cyfle; canys trugarhe- 
ais wrthynt; a byddant fel pe nas 
gwrthodaswn hwynt: o herwydd 
myfi y2 yr ARGLWYDD eu DUW 
hwynt, ac a'u gwrandawaf hwynt. 

7 Bydd Ephraim hefyd fel cawr, 
a'u calonnau a lawenychant fel trwy 
win: 2u meibion a gânt weled, ac 
a lawenychant; bydd eu calon yn 
hyfryd yn yr ARGLWYDD. 

8 Chwibanaf arnynt, a chasglaf 
hwynt; canys gwaredais hwynt; ac 
amlhânt fel yr amlhasant. 

9 A hhauaf hwynt ym mysg y 
bobloedd : ac mewn gwledydd pell 
y'm cofiant, a byddant fyw gyd â'u 
plant, a dychwelant. 

10 A ídychwelaf hwynt o dir yr 
Aipht, a chasglaf hwynt o Assyria; 
ac arweiniaf hwynt i dir Gilead a 
Libanus, ac Eni cheir //e iddynt. 

ll Ac efe a dramwya trwy y môr 
mewn blinder, ac a dery y tonnau 
yn y môr ; a holl ddyfnderoedd yr 
afon a fyddant ddyhysbydd: a dis- 
gynir balchder Assyria, a theyrn- 
wialen yr Aipht a gilia ymaith. 

12 Nerthaf hwynt hefyd yn yr 
ARGLWYDD, ac "yn ei enw' ef yr 
ymrodiant, medd yr ARGLWYDD. 


PENNOD XI. 

1 Dinystr Jerusalem. 9 Gofalu am yr ethol- 
edigion, a gwrthod y lleill. 10 Torri ffon 
Tegwch a Rhwymau, trwy wrthod Orist. 15 
Arwydd a melldith y bugail ynfyd, 


Y 


Cylch 





e Job 13. 4, 


4 Neu, 
atebasant 
nad oedd 


bugail, 


fCan. 1,9. 


E Ps. 18. 42. 


e— ^O O Ì  ' ŴR. R9... .Ï]SLSN, Lee 


5 Neu, 
chywil- 
yddiant 
Jfarch- 
ogion, 


h Hos. 2, 23. 


ee. ld. eo . 2.0.5, Ŵ .Â_ÂÂ^ÂÂ_Â^Â^Â^AÂ^Â^55, A^AÔ^^Ô^ÂAuU7Ô^ôô^^___^_^_^_^_^_^_^__^___^_^_^_^_^ô^_,,,____________. 
U 


ìEs.ll.ll. 


k Es. 49, 20, 


1 Edrych 
Es. 11.15. 


m Mic, â, 5. 









$ Neu, 
ganedig. 














19, 
Hos, 12. 8, 


5 Neu 
n ddian 
yweiniaâd, 
&c, 


€ Neu, 
ERhwym- 
wyr. 


c Hos. 5. 7. 

7 Heb. ' 
if'ymgwy 

dw hachos. 


d Jer. 15. 2, 
a43,lL 


8 Heb. 
gyfaall, 
neu, gym« 
mydog. 


9 Nen, a 

thrueiniaid 
y praidd y 
rhai, &c. a 


€ Matt. 27. 
9, 10, 


Y ddwy ffon. 
CR IBANUS, agor dy ddorau, fel yr 


yso y tân dy gedrwydd. 

2 Y ffynnidwydd, udwch; canys 
cwympodd y cedrwydd, difwynwyd 
y rhai “ardderchog : udwch, dderw 
Basan ; canys syrthiodd coedwig * y 
gwin gynhauaf. 

3 Y Y mae llef udfa y bugeiliaid ; 
am ddifwyno eu hardderchowg- 
rwydd: llef rhuad y llewod ieu- 
aingc, am ddifwyno balchder yr 
ud me a 

4 Fel ywed yr ARGLWYDD 
fy Nuw Ee ina ddefaid y lladdfa ; 

5 Y rhai y mae eu perchennogion 


"Jer.23. | yn eu lladd, "heb dybied eu bod yn 


B'Dnt 20. | euog; a'u gwerthwyr Pa ddywedant, 


Bendigedig fyddo yr ARGLWYDD, 
am fy nghyfoethogi: a'u bugeiliaid 
nid arbedant hwynt. 

6 Canys nid arbedaf mwyach drig- 
olion y wlad, medd yr ARGLWYDD; 
ond wele fi *yn rhoddi y dynion bob 
un i law ei gymmydog, ac i law ei 
frenhin; a hwy a darawant y tir, ac 
nid achubaf wynt o'u llaw hwy. 

7 A mi a borthaf ddefaid y lladd- 
fa, sef chwi, drueiniaid y praidd. 
A chymmerais i mi ddwy ffon; un 
a elwais Hyfrydwch, a'r llall a elw- 
ais “Rhwymau; a mi a borthais y 
praidd. 

8 A thorrais ymaith dri bugail 
“mewn un mis; a'm henaid a “" al- 
arodd arnynt hwy, a'u henaid hwy- 
thau a'm ffieiddiodd innau. 

9 Dywedais hefyd, Ni phorthaf 
chwi: îa fyddo farw, bydded farw ; 
ac y sydd i'w dorri ymaith, torrer 
ef ymaith ; ar gweddill, ysant bob 
un gnawd ei * gilydd. 

10 i A chymmerais fy ffon Hyfryd- 
wch, a thorrais hi, i dorri fy nghyf- 
ammod yr hwn a ammodaswn âr 
holl bobl. 

ll A'r dydd hwnnw y torrwyd 
hi: 9ac felly *y gwybu trueiniaid 
y praidd, y rhai oedd yn disgwyl 
wrthyf fi, mai gair yr ARGLWYDD 
oedd hyn. 

12 A dywedais wrthynt, Os ? gwel- 
wch yn dda, dygwch fy ngwerth; 


.ac onid ê, peidiwch: am gwerth 
. |*a bwysasant yn ddeg ar hugain o 


arian, 

13 A dywedodd yr ARGLWYDD 
wrthyf, Bwrw ef i'r “crochenydd: 
pris teg âr hwn y'm prisiwyd gan- 
ddynt. A chymmerais y deg ar 
hugain arian, a bwriais hwynt i dŷ 


yr ARGLWYDD, i'r crochenydd, 


876 


ZECHARIAH, XI. 





$ Rhwymau, i dorri y brawdoliaeth 
rhwng Judah ac Israel. 

15 1 A'r ARGLWYDD a ddywed- 
odd wrthyf, Cymmer etto i ti offer 
bugail ffol. 

16 Canys wele fi yn codi bugail yn 
y tir, yr Awn ni ofwya *y cuddiedig, 
ni chais yr ieuangc, ni feddygin- 
iaetha y briwedig, a fyddo yn sefyll 
ni *phortha; ond bwytty gig y bras, 
ac a ddryllia eu hewinedd hwynt. 

17 . Gwae yr eilun bugail, yn gad- 
ael y praidd: y cleddyi fydd ar ei 
fraich, ac ar ei lygad dehau: ei 
fraich gan wywo a wywa, aì lygad 
dehau gan dywyllu a dywylla. 


PENNOD XII. 

l Jerusalem yn phïol gwsg a dychryn iddi eî 
hun, ô ac yn faen pwysfawr ŵw gwrthwyneb- 
wyr. 6 Buddugawl adferiad Judah. 9 Edi- 
Jeirwch Jerusalem. 

Fae cH gair yr ARGLWYDD i ls- 

rael, medd yr ARGLWYDD, * yr 
hwn sydd yn estyn allan y nef- 
oedd, ac yn sylfaenu y ddaear, ac 

? yn llunio yspryd dyn ynddo. 

2 Wele fi yn gwneuthur Jerusalem 
“yn phïol *gwsg i'r bobloedd oll o 
amgylch, *pan fyddont yn y gwar- 
chae yn erbyn Judah, ac yn erbyn 
Jerusalem. 

3 T A bydd y dwthwn hwnnw i 
mi wneuthur Jerusalem *yn faen 
trwm i'r holl bobloedd: pawb a 
ymlwytho âg ef, 43 ddŵau a rwygir, 
er ymgasglu o holl genhedloedd y 
ddaear yn ei erbyn ef. 

4 Y diwrnod hwnnw, medd yr AR- 
GLWYDD, * y tarawaf bob march â 
syndra, a'i farchog âg ynfydrwydd ; 
ac agoraf fy llygaid ar dŷ Judah, a 
tharawaf holl feirch y bobl â dall- 
ineb. 

5 A thywysogion Judah a ddy- 
wedant yn eu calon, *Nerth i mi 
Jydd preswylwyr Jerusalem yn AR- 
GLWYDD y lluoedd eu Duw hwynt. 

6 $ Y dydd hwnnw y gwnaf dy- 
wysogion Judah ffel aelwyd o dân 
yn y coed, ac fel ffagl dân mewn 
ysgub o wellt; ac ysant ar y llaw 
ddehau ac ar yr aswy, yr holl bobl- 
oedd o amgylch: a Jerusalem a 
gyfanneddir drachefn yn ei lle ei 
hun, yn Jerusalem. 

7 Yr ARGLWYDD a geidw bebyll 
Judah yn gyntaff megis nad ym- 
fawrygo gogoniant tŷ Dafydd, a go- 
goniant preswylwyr Jerusalem, yn 
erbyn Judah, 


Y bugail ynfyd. 
14 Yna mi a dorrais fy ail ffon, sef 









| 





5 Neu, 
chynnal, 
neu, ddwg. 

h Jer, 22. 1, 
Ezec. 94.2, 
Ioan 10.12, 


n Es. 42, 5, 


b Num, 16, 
2 

Preg.12,T. 

c Fs, 51. 17, 
22. 


2 Neu, 
grynfa, 

neu, gwen- 

wyn. 

3 Neu, ac 
yn erbyn 
Judah hef- 
yd y bydd 
yrhwn a : 
Mar caed 
yn erbyn 
Jerusalem, 

neu, y 

bydd wrth 

warchae 
gn erbyn, 

&c, 


d Matt. 21. 
44, 
e Ps. T6. 6. 


4 Neu 
Nerth fydd 
$m ac $ 
breswyl- 
wyr, &c, 


f Obad, 18. 





Edifeirwch Jerusalem. 


— — — — 


E Joel 3.10. 


5 Heb. | 
cwymp- 


edig. 


h Joel 2. 28. 


8 Y dydd hwnnw yr amddiffyn yr 
ARGLWYDD breswylwyr Jerusalem : 
a £bydd y *llesgaf o honynt y dydd 
hwnnw fel Dafydd; a thŷ Dafydd 


fydd fel Duw, fel angel yr AR- 


GLWYDD O'u blaen hwynt. dr 

9 Y dydd hwnnw y bydd i mi 
geisio difetha yr holl genhedloedd y 
sydd yn dyfod yn erbyn Jerusalem. 

10 A" thywalltaf ar dŷ Dafydd, ac 
ar breswylwyr Jerusalem, yspryd 
gras a gweddïau; a 'hwy a edrych- 
ant arnaf fi yr hwn a wanasant; 


x Jer. 6.26. | F galarant hefyd am dano fel un yn 


Amos 8. 
6Heb.a 

chwerw 
fyddant. 


ì Act. 2. 97. 
m 2 Bren. 
23. 29, 
2 Chron. 
95. 24. 


b. yn 


'|galaru am eê unig-anedig, “ac ym- 


ofidiant am dano ef megis un yn 
gofidio am e4 gyntaf-anedig. 

11 Y dwthwn hwnnw y bydd 'galar 
mawr yn Jerusalem, “megis galar 
Hadad-rimmon yn nyffryn Megìdon. 

]2 A'r wlad a alara, "pob teulu 


T Heb. 
deulwod wrtho ei hun; teulu tŷ Dafydd 


oedd, 


8 Nen, 
Simeon, yn 


wrtho ei hun, a'u gwragedd wrthynt 
eu hunain ; teulu tŷ Nathan wrtho 
ei hunan, a'u gwragedd wrthynt eu 
hunain ; 

13 Teulu tŷ Lefi wrtho ei hunan, 
a'u gwragedd wrthynt eu hunain; 
teulu tŷ “Simei wrtho ei hunan, a'u 


oi yLXX. | cwragedd wrthynt eu hunain ; 

















2 Heb. a. 
neillauaeth 
o herwydd 
aflendid. 


& 2 Bren, 
1.8 


8 Heb. wisg. 
4 Heb. $ 

ddywedyd 
celwydd. 





c Mic, 3,6, “4 A bydd 


14 Yr holl deuluoedd eraill, pob 
teulu wrtho ei hun, a'u gwragedd 
wrthynt eu hunain. i 

PENNOD XIII. 


1 Ffynnon $ lanhâw Jerusalem 2 oddi wrth 
ddelw-addoliaelh a. gau-brophwydoliaeth. 
Marwolaeth Crist, a phrofi y drydedd ran. 


DYDD hwnnw y bydd ffyn- 

non wedi ei hagoryd i dŷ Da- 

fydd, ac i breswylwyr Jerusalem, i 
bechod ?ac aflendid. 

o T A bydd y dwthwn hwnnw, 

medd ARGLWYDD y lluoedd, i mi 


aExoi.23 | dorri enwau yr eilunod allan o'r 


tir, ac nis cofir hwynt mwyach; a 
gyrraf hefyd y prophwydi ac ys- 


' |pryd aflendid o'r wlad. 
3 A bydd pan brophwydo un mwy-- 


ach, y dywed ei dad a'i fam a'i cen- 
hedlasant ef wrtho, Ni chei fyw; 
canys dywedaist gelwydd yn enw 
yr ARGLWYDD: ai dad ai fam a'i 


b Deut, 13. | cenhedlasant ef Pa'i gwanant ef pan 


fyddo yn prophwydo. 

y dydd hwnnw, “i'r 
prophwydi gywilyddio bob un am 
ei weledigaeth, wedi iddo bro- 
hwydo; ac ni wisgant “*grys o 


Matt. 2. 4. rawn *i dwyllo 


5 Ond efe a ' ddywed, Nid pro- 
phwyd ydwyf íi; llafurwr y ddaear 


876 


ZEOCOHARIAH, XIII 


ydwyf fi: canys dyn a'm dysgodd i 
gadw anifeiliaid o'm hieuengctid, 


Am farwolaeth Orist. 


6 A dywed un wrtho, Beth a wna 


y gwelïau hyn yn dy ddwylaw? Yna 
efe a ddywed, Dyma y rhai y'm 
clwyfwyd â hwynt 42 nhŷ fy nghar- 
edigion. 

7 Y Deffro, gleddyf, yn erbyn fy 
mugail, ac yn erbyn y gwr *sydd 
gyfaill i mi, medd ARGLWYDD y 
lluoedd: ftaro y bugail, ar praidd 
a wasgerir; a dychwelaf fy llaw ar 
y rhai bychain. 

8 A bydd yn yr holl dir, medd yr 
ARGLWYDD, y torrir ymaith ac y 
bydd marw dwy ran ynddo; ar 
drydedd a adewir ynddo. 

9 A dygaf y drydedd ran trwy y 
tân, a .phuraf hwynt fel puro arian, 
a choethaf hwynt fel coethi aur: 
bhwy a alwant ar fy enw, a min- 


nau a'u gwrandawaf: dywedaf, ' Fy |:2 


mhobl 4w efe; ac ynïau a ddywed, 
Yr ARGLWYDD 4yw fy Nuw. 


PENNOD X1V. 


1 Distrywio dinystrwyr Jerusalem. 4 Dyfod- 
iad, Crist, a rhadau eî frenhiniaeth ef. 12 
Pla gelynion Jerusalem. 16 Y gweddil a 
dry at yr Arglwydd, 20 e sanctaidd fydd eu 
hanrhaâith. 

ELE ddydd yr ARGLWYDD yn 
dyfod, a rhennir dy yspail yn 

dy ganol di, 

2 Canys mi a gasglaf yr holl gen- 
hedloedd i ryfel yn erbyn Jerusa- 
lem : a'r ddinas a oresgynir, *y tai a 
anrheithir, a'r gwragedd a dreisir ; 
a, hanner y ddinas a â allan i gaeth- 
iwed, a'r rhan arall o'r bobl nis 
torrir ymaith o'r ddinas. 

3 A'r ARGLWYDD a â allan, ac a ry- 
fela yn erbyn y cenhedloedd hynny, 
megis y dydd y rhyfelodd efe yn 
nydd y gâd. 

4 W A'i draed a safant y dydd 
hwnnw Par fynydd yr Olew-wydd, 


yr hwn sydd ar gyfer Jerusalem, | 23 


o du y dwyrain; a mynydd 
Olew-wydd a hyllt ar dra ei hail 
ner tu ar dwyrain a thu a'r gor- 
llewin, “a bydd, dyffryn mawr iawn: 
a hauner y mynydd a symmud tu 
a'r gogledd, a'i hanner tu a'r dehau. 
5 A chwi a ffowch 2 ddyffryn “y 
mynyddoedd ; *canys dyffryn y myn- 
yddoedd a gyrhaedd hyd Azal: a 
ffowch fel y ffoisoch rhag “y ddaear- 


gryn yn nyddiau Uzzïah brenhin] 


Judah: a daw yr ARGLWYDD fy 
Nuw, a'r holl saint gyd â thi. 
6 A'r dydd hwnnw y daw i ben, 


ê Ioan 10, 


a14.10,11, 
Phil. 2, 6. 


f Matt. 26. 
ol, 
Marc 14, 
7ey'e 


El Petr 
6, 7. 


a Es. 19. 16. 


b Edrych 
Ezec, 11. 


c Joel 3.12, 
14, 


wyd. 
d Amos 1, 1, 


Pla gelynion Jerusalcm. 





fEzec.47.1. 
Joel 3. 18. 
Dat. 22. 1, 

8 Neu, 
tu a'r môr 
blaenaf. 

9 Neu, Am- 
gylchir. 


£ Jer. ôl, 
38. 


2 Neu, erys, 


h ] Sam, 14, 
lô, 20. 

1 Ezec. 38. 
ol. 

9 Neu, 
A thithau, 
Judah, a 
ryfeli, 

4 Neu, 


yn erbyn 
Jerusalem. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
997. 


a Rhuf, 9, 
Be 

bJer,49, 18, 
Ezec, 35, 


7, 9. 
Oad, 10, 
&c, 


na byddo goleuni disglaer, na 
6 thywyll : 

7 Ond “bydd “un diwrnod, hwnnw 
a adweinir gan yr ARGLWYDD, nid 
dydd, ac nid nos; ond bydd *gol- 
euni yn yr hwyr. 

8 A bydd y dwthwn hwnnw, y daw 
allan o Jerusalem “ddyfroedd byw- 
iol; eu hanner hwynt tu a môr y 
dwyrain, au hanner *tu ar môr 


9». | eithaf: haf a gauaf y bydd Ayn. 


9 A'r ARGLWYDD a fydd yn 
Frenhin ar yr holl ddaear: y dydd 
hwnnw y bydd un ARGLWYDD, â'i 
enw yn un, 

l0 *Troir yr holl dir megis yn 
wastad o Geba hyd Rimmon, o'r tu 
dehau ìi Jerusalem: “hi a ddyrch- 
eíir, ac a “gyfanneddir yn ei lle, o 
borth Benjamin hyd le y porth cyn- 
taf, hyd borth y gongl, ac o dŵr 
Hananeel hyd winwrŷfau y brenhin. 

ll Yno y trigant ynddi, ac ni 
bydd yn ddifrod mwyach; ond 
Jerusalem a gyfanneddir yn ddiï- 
enbyd. 

12 A hyn fydd y pla â'r hwn y 
tery yr ARGLWYDD yr holl bobloedd 
a ryfelant yn erbyn Jerusalem; Eu 
cnawd a dderfydd, er eu bod yn 
sefyll ar eu traed, au llygaid a 
ddarfyddant yn eu tyllau, a'u tafod 
a dderfydd yn eu safn. 

13 Y dydd hwnnw y bydd mawr 
derfysg oddi wrth yr ARGLWYDD yn 
eu plith hwynt; aphob un a ymaf- 
ael yn llaw ei gymmydog, !a'i law a 
gyfyd yn erbyn llaw ei gymmydog. 

l4 *A Judah hefyd a ryfela *yn 


MALACHI, I. 


Jerusalem: a chesglir golud yr holl 
genhedloedd o amgylch, aur ac ar- 
Ian, a gwisgoedd lawer iawn. 

15 Ac felly y bydd pla y march, 
y mul, y camel, yr asyn, a phob 
anifail a fyddo yn y gwersylloedd 
hyn, fel y pla hwn. 

16 1 A bydd i bob un a adawer 
o'r holl genhedloedd a ddaethant 
yn erbyn Jerusalem, “fyned i fynu 
o flwyddyn i flwyddyn, i addoli y 
Brenhin, ARGLWYDD y lluoedd, ac 
ìi gadw ! gwyl y pebyll. 

17 A phwy bynnag nid êl i fynu 
o deuluoedd y ddaear i Jerusalem, 
i addoli y Brenhin, ARGLWYDD y 


lluoedd, ni bydd gwlaw arnynt. 


18 Ac os teulu yr Aipht nid â i 
fynu, ac nì ddaw, "y rhai nid oes 
gwlaw amynt; yno y bydd y pla 
â'r hwn y tery yr ARGLWYDD y 
cenhedloedd y rhai nid esgynant 
i gadw gwyl y pebyll. 

19 Hyn a fydd *cosp yr Aipht, a 
chosp yr holl genhedloedd nid el- 
ont i fynu i gadw gwyl y pebyll. 

20 4 Y dydd hwnnw "y bydd ar 
$ ffrwynau' y meirch, SANCTEIDD- 
RWYDD I'R ARGLWYDD ; a bydd 
y crochanau yn nhŷ yr ARGLWYDD 
fel meiliau ger bron yr allor. 

21 Bydd pob crochan yn Jerusa- 
lem ac yn Judah yn Sancteidd- 
rwydd i ARGLWYDD y lluoedd: a 
daw pob aberthwr, ac a gymmerant 
o honynt, ac a ferwant ynddynt: 
ac ni bydd ” Oanaanead mwyach yn 
nhŷ ARGLWYDD y lluoedd y dydd 
hwnnw, 


LLYFR MALACHI. 


PENNOD IL 
1 Malachi yn achwyn rhag angharedigrwydd 

Israel, 6 a'u hanghrefydd, 12 a'u halog- 

rwydd. 

Oer gair yr ARGLWYDD at 
Israel trwy law Malachi. 

2 Hoffais chwi, medd yr AR- 
GLWYDD: a chwi a ddywedwch, 
Ym mha beth yr hoffaist ni? Onid 
brawd oedd Esau i Jacob? medd 
yr ARGLWYDD: etto * Jacob a hoff- 
ais, 

3 Ac PEsau a gaseais, ac a osodais 
ei fynyddoedd yn ddiffaethwch, a'i 
eu ah i ddreigiau yr anial- 
wch, 


877 


4 Lle y dywed Edom, Tlodwyd 
ni, etto dychwelwn, ac adeiladwn 


yr anghyfannedd-leoedd ; fel hyn y 


dywed ARGLWYDD y lluoedd ; Hwy 
a adeiladant, ond minnau a fwriaf 
i lawr; a galwant hwynt yn Ardal 
drygioni, ar Bobl wrth y rhai y 
llidiodd yr ARGLWYDD yn dragy- 
wydd. 

5 Eich llygaid hefyd a welant, a 
chwithau a. ddywedwch, Mawrycir 
yr ARGLWYDD oddi ar derfyn Israel. 

6 T Mab a anrhydedda e& dad, a 


Gweddill a dry at Ddww. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
487. 


k Eg, 60, 23, 


l Lef. 29, 
34, 43, 
Hos. 12, 9, 
Ioan T. 2, 


m Deut. 11. 
10, 


5 Neu, 
pechod, 


n Jŷs, 29, 18, 


6 Neu, 
gylch, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
997. 





gweinidog ei feistr: ac “os ydwj/|« Luc 6. 46. 


fi dad, pa le y mae fy anrhydedd? 


ac os ydwy/ fi feistr, pa le y mae 








Cyn 
CRIST 
Cylch 
997. 


2 Neu, 
Dwyn, 


â Lef. 22.22. 


8 Heb. i'w 
aberthu. 


4 Heb, 
ymbiliwch 
4g wyneb 
Duw. 


5 gwaith. 


elUs.l,ll. 
Jer. 6, 20, 
Amos 6, 
91, 

f Ps, 113, 3, 
Es. 69, 19, 


E1 Tim, 2, 
8. 

















6 Neu, lle y 

gallesych 
ei chwythu 
ymaith, 


h ad. 8, 


î Ps, 47. 2, 












Halogrwydd Israel. 





fy ofn ? medd ARGLWYDD y lluoedd 
wrthych chwi yr offeiriaid, y rhai 
ydych yn dirmygu fy enw: a chwi 
a ddywedwch, Ym mha beth y dir- 
mygasom dy enw dif 

7 * Oífrymmu yr ydych ar fy allor 
fara halogedig; a chwi a ddywed- 
wch, Ym mha beth yr halogasom 
di? Am i chwi ddywedyd, Dirmyg- 
us yw bwrdd yr ARGLWYDD. 

8 Ac *os offrymmu yr ydych y 
dall *yn aberth, onid drwg hynny? 
ac os offrymmwch y cloff a'r clwyf- 
us, onid drwg Aynny? cynnyg ef 
yr awrhon ith dywysog, a fydd 
efe boddlawn i ti? neu a dderbyn 
efe dy wyneb? medd ARGLWYDD 
y lluoedd. 

9 Ac yn awr * gweddïwch, attolwg, 
ger bron Duw, fel y trugarhao wrth- 
ym: o'ch *llaw chwi y bu hyn: a 
dderbyn efe wyneb um o honoch? 
medd ARGLWYDD y lluoedd. 

10 A phwy hefyd o honoch a gauai 
y dorau, neu a oleuai fy allor yn 
rhad? Nid oes gennyf foddlonrwydd 
ynoch chwi, medd ARGLWYDD y 
lluoedd, ac ni dderbyniaf * offrwm 
o'ch llaw. 

ll Canys fo gyfodiad haul hyd 
ei fachludiad hefyd, mawr fydd fy 
enw ym mysg y Cenhedloedd: ac 
£ym mhob lle arogl-darth a offrym- 
mir i'm henw, ac offrwm pur: can- 
ys mawr fydd fy enw ym mhlith y 
cenhedloedd, medd ARGLWYDD y 
lluoedd. 

12 1 Ond chwi a'i halogasoch ef, 
pan ddywedasoch, Bwrdd yr ARn- 
GLWYDD syddhalogedig ; a'i ffrwyth, 
sef ei fwyd, sydd ddirmygus. 

13 Chwi hefyd a ddywedasoch, 
Wele, pa flinder yv/ *a ffroenasoch 
arno, medd ARGLWYDD y lluoedd ; 
a dygasoch yr hyn a ysglyfaethwyd, 
ar cloffj ar clwyfus; fel hyn y 
dygasoch offrwm: a fyddaf fi fodd- 
lawn i hynny o'ch llaw chwi? medd 

r ARGLWYDD. 

14 Ond melldigedig yw y twyllod- 
rus, yr hwn y mae yn ei ddïadell 
wrryw, ac a adduna ac a abertha 
um llygredig i'r ARGLWYDD: canys 
î Brenhin mawr ydwy/f fi, medd AR- 
GLWYDD y lluoedd, a'm henw sydd 
ofnadwy ym mhlith y cenhedloedd. 


PENNOD II. 
1 Y mae yn ceryddu yr offeiriaid yn dost, am 
esgeuluso eu cyfammod; 11 a'r bobl, am eu 
gau-dduwiaeth, 14 a'u godineb, 1N a'u han- 
ffyddlondeb. 


878 


MALACHI, II 


4 C yr awr hon, chwi offeiriaid, i 
chwi y 2mae y gorchymyn hwn. 
2 “Oni wrandêwch, ac oni ystyr- 


iwch, i roddi anrhydedd i'm henw *Lef.2614, 


i, medd ARGLWYDD y lluoedd ; yna 
mi a anfonaf felldith arnoch chwi, 
ac a felldithiaf eich bendithion 
chwi: ïe, myfi a'u melldithiais eis- 
oes, am nad ydych yn ystyried. 

3 Wele fi yn “llygru eich had 
chwi, a *thaenaf dom ar eich wyn- 
ebau, sef tom eich uchel-wyliau; 
ac *umn a'ch cymmer chwi ? atto ef. 


4 Hefyd cewch wybod mai myfì a_| âg 


anfonais attoch y gorchymyn hwn, 
fel y byddai fy nghyfammod â Lefi, 
medd ARGLWYDD y lluoedd. 

5 PFy nghyfammod âg ef oedd 
am fywyd a heddwch; a mi au 
rhoddais hwynt iddo “am yr ofn 
âr hwn y'm hofnodd, ac yr ar- 
swydodd o flaen fy enw. 

6 Cyfraith gwirionedd oedd yn ei 
enau ef, ac anwiredd ni chafwyd 
yn ei wefusau: mewn hedd ac un- 
londeb y rhodiodd gyd â mi, a 
llaweroedd a drodd efe oddi wrth 
anwiredd. 

7 Canys “gwefusau yr offeiriad a 
gadwant wybodaeth, a'r gyfraith a 
geisiant o'i enau ef: o herwydd cen- 
nad ARGLWYDD y lluoedd yv efe. 

8 Ond chwi a giliasoch allan o'r 
ffordd, ac *a barasoch i lawer- 
oedd “dramgwyddo wrth y gyfraith; 
fllygrasoch gyfammod Lefi, medd 
ARGLWYDD y lluoedd. 

9 Am hynny £minnau hefyd a'ch 
gwneuthum chwi yn ddirmygus ac 
yn ddïystyr gan yr holl bobl; megis 
na, chadwasoch fy ffyrdd i, ond bod 
yn " derbyn wynebau yn y gyfraith. 

10 "Onid un Tad sydd i ni oll? 
ionid un DUw a'n creodd ni? pa- 
ham y gwnawn yn anffyddlawn bob 
un yn erbyn ei frawd, gan halogi 
cyfammod ein tadau ? 

1l 9 Judah a wnaeth yn anffydd- 
lawn, a ffieidd-dra a wnaethpwyd 
yn Israel ac yn Jerusalem: canys 
Judah a halogodd sancteiddrwydd 


yr ARGLWYDD, yr hwn *a hoffasai, |* 


ac Ea, brïododd ferch duw dïeithr. 


12 Yr ARGLWYDD a dyrr ymaith | , 
y. gwr a wnel hyn ; *yr athraw ar|, 


disgybl o bebyll Jacob, ac offrym- 
mydd offrwm i ARGLWYDD y llu- 
oedd. 

13 Hyn hefyd eilwaith a wnaeth- 
och, gan orchuddio â dagrau allor 
yr ARGLWYDD trwy wylofain a 


Ceryddu yr offeiriaid. 





























Cyn 
CRIST 
Cylch 
997. 





Dent. 2S, 
15, &c, 


2 Neu, ar- 
gy hoeddi, 

8 Heb. 
gwasgaraf. 


4 Neu, efe. 
6N ey gyd 


b Num. 25. 
12, 


c Deut. 32. 
$, 9 


d Deut, 17. 
9, 10, 
ìÍ er, IS. 18, 


el Sam. 2, 
1 


Jer. 18. 15, 
Heb, 

gwympo 

yn. 

fNeh.15.29, 

£1 Sam, 2. 
90, 


7 Neu 
dueddol yn 
y gyfraith, 
neu, 
dyrchafu 
wynebau. 

h Eph. 4, 6, 

i Job 31, 15, 


m 
atliebwr. 


Mawrhydi, a gras Orist. 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
o97, 





gweiddi; fel nad edrych efe mwy- 
ach ar yr offrwm, ac na chymmer 
ef yn foddlawn o'ch llaw chwi. 

l4 T Er hynny chwi a ddywed- 
wch, Pa herwydd? O herwydd mai 
yr ARGLWYDD a fu dyst rhyngot 


IDiar.6.19. fi a, rhwng gwraig dy ieuengctid, 


2 Neu, 
fradwr 
aidd, 


m Diar. 2. 
gled 

n Matt. 19, 
5 


3 Neu, yn 
odidog. 
4 


Heb. 
hed Dww, 


oDeut.22.1. 
Matt. 5.92, 
a 19. 8, 


eu, 
Canys dy- 
wed yr Ar 
glwydd, 

uw Is- 
rael, mas 
cas ganddo 
ollwng 
ymaith. 


P Es. 43, 24. â 





yr hon y buost “anffyddlawn iddi; 
er eì bod, yn gymmar i ti, ac yn 
wraig ” dy gyfammod. 

15 " Onid un a wnaeth efe? a'r ys- 
pryd *y'ngweddill ganddo. A pha- 
ham un? I geisio *had duwiol. Am 
hynny gwyliwch ar eich yspryd, ac 
na fydded meb anffyddlawn yn er- 
byn gwraig ei ieuengctid. 


MALACHI, III. 


16 9*Pan gasâech di Ai, gollwng A4 | 


ymaith, medd yr ARGLWYDD, DUW 
Israel: canys gorchuddio y mae efe 
drais âi wisg, medd ARGLWYDD y 
lluoedd : gan hynny gwyliwch ar eich 
yspryd, na fyddoch anffyddlawn. 

17 4 PBlinasoch yr ARGLWYDD 
ch geiriau: a chwi a ddywedwch, 


1pen.5.15.. Ym mha beth y blinasom ef? “Am 


a Matt. 11, 
10. 


i chwi ddywedyd, Pob gwneuthur- 
wr drwg sydd dda y'ngolwg yr AR- 
GLWYDD, ac iddynt y mae efe yn 
foddlawn ; neu, Pa le y mae Duw 
y farn ? 


PENNOD III. 


1 Cennad, a mawrhydi, a gras Crist. 'T. Anuf- 
udd-dod, 9 a chyssegr-ladrad, 19 ac anfgfydd- 
londeb y bobl. 16 Addaw bendith iddynt 
oddî wrth Ddwv, 


ELE fi *yn anfon fy nghen- 
nad, ac efe Pa “arloesa y 


a1.21.. |ffordd o'm blaen i: ac yn ddisym- 


b Es, 40, 3, 
2 barottoa., 


9 cennad. 


c Edrych 


mwth y daw yr ARGLWYDD, yr hwn 
yr ydych yn ei geisio, i'w deml; 
sef “angel y cyfammod yr hwn yr 
ydych yn ei chwennych: wele efe 
YD Hoe medd ARGLWYDD y llu- 
oe 


9 Ond pwy a oddef ddydd ei ddy- 
fodiad ef? a phwy a saif pan ym- 
ddangoso efe? canys y mae “efe 


Matt o v,|fel tân y toddydd, ac fel sebon y 


« 
ŷ — 


d Us. 1. 25, 


epen.l,ll. 


4 Neu, yr 
hen flyn- 
yddoedd, 





golchyddion. 

3 Ac îefe a eistedd fel purwr a 
elanhâwr arian : ac efe a bura feib- 
ion Lefi, ac a'u coetha hwynt fel 
aur ac fel arian, fel y byddont yn 
offrymmu i'r ARGLWYDD ofírwm 
mewn cyfiawnder. 

4 Yna *y bydd melus gan yr AR- 
GLWYDD offrwm Judah a Jerusa- 
lem, megis yn y dyddiau gynt, ac 
fel * y blynyddoedd gynt. 

5 A mi a nesâf attoch chwi i farn; 
a byddaf dyst cyflym yn erbyn yr 


879 





hudolion, ac yn erbyn y godineb- 
wyr, ac yn erbyn yr anudonwyr, ac 
yn erbyn cam-attalwyr cyflog y 
cyflogedig, a'r rhaï sydd yn gor- 
thrymmu y weddw, a'r amddifad, 
a'r dïeithr, ac heb fy ofni i, medd 
ARGLWYDD y lluoedd, 

6 Canys myfi yr ARGLWYDD 'ni'm 
newidir ; £am hynny ni ddifethwyd 
chwi, meibion Jacob. 

7 I Er dyddiau eich tadau y cil- 
iasoch oddi wrth fy neddfau, ac ni 
chadwasoch Awynf£: "dychwelwch 
attaf fi, a mi a ddychwelaf attoch 
chwithau, medd ARGLWYDD y llu- 
oedd: ond chwi a ddywedwch, Ym 
mha beth y dychwelwn ? 

8 T.A yspeilia dyn DDyUw? etto 
chwi a'm hyspeiliasoch i: ond chwi 
a ddywedwch, Ym mha beth y'th 
yspeiliasom? Yn y degwm wr off- 
rwm. 

9 Melldigedig ydych trwy fell- 
dith: canys chwi a'm hyspeiliasoch 
i, sef yr holl genedl hon. 

10 Dygwch yr holl ddegwm i'r 
Etrysordy, fel y byddo bwyd yn 


'Anufudd-dod y bobl. 


fy nhŷ; a phrofwch fi yr awr hon. 


yn hyn, medd ARGLWYDD y llu- 
oedd, onid agoraf i chwi ffenestri 
y nefoedd, a "thywallt i chwi fen- 
dith, fel na byddo digon o le &w 
derbyn. 

11 Myfi hefyd a argyhoeddaf er 
eich mwyn chwi yr ormes, ac ni 
ddifwyna ìi chwi ffrwyth y ddaear: 
ar winwydden yn y maes ni fwrw 
ei ffrwyth cyn yr amser i chwi, 
medd ARGLWYDD y lluoedd. 

12 A'r holl genhedloedd a'ch galw- 
ant chwi yn wŷnfydedig: canys 
byddwch yn wlad hyfryd, medd 
ARGLWYDD y lluoedd. 

13 4 "Eich geiriau chwi a ym- 
gryfhaodd i'm herbyn, medd yr 
ARGLWYDD: etto chwi a ddywed- 
wch, Pa beth a ddywedasom ni 
yn dy erbyn di? 

14 Dywedasoch, Oferedd gw gwas- 
anaethu Duw: a pha lesiant sydd 
er ini gadw ei *orchymynion ef, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
997. 


f Num, 23, 
Rhuf. 11, 
29, 

Iago 1,117, 

£ Galar, 3, 
22. 


h Zech, 1, 5 


í Neh, 19. 10, 


k 1 COhron 
26. 20. 
Neh, 13. 12, 


I Gen.T. ll, 
2 Bren.T.2. 

m 2 Chron. 
ôl. 10. 


n Job 21.14, 
15. 


5 Heb, 
gadwraeth, 
e 


ac er i ni rodio * yn alarus ger bron | s Heb 


ARGLWYDD y lluoedd ? | 

15 Ac yr awr hon *yr ydym yn 
galw y beilchion yn wynfydedig: 
ïe, gweithredwyr drygioni a adeil- 
adwyd; ïe, y rh«* Pa demtiant 
DDUW, a waredwyd. 

16 Yna y rhai oedd yn ofni yr 
ARGLWYDD a lefarasant bob un 
wrth ei gymmydog: a'r ARGLWYDD 


| 


mewn du. 


o pen. 2. 17. 


P Ps, 00. 9, 








Born Dwwv ar yr enwir, 


Cyn 
CRIST 
Cylch 
997. 


9 Ps, 56, 8. 


r Ex. 19, 5. 
8. . 
Tit. 2. 14, 


neu, 
dlysau. 


t Ps. 109. 19, 


a wrandawodd, ac a glybu; ac ys- 
grifenwyd «llyfr coffadwriaeth ger 
ei fron ef i'r rhai oedd yn ofni yr 
ARGLWYDD, ac i'r rhai oedd yn 
meddwl am ei enw ef. 

l7 A "byddant eiddof íi, medd 
ARGLWYDD y lluoedd, y dydd y 
gwnelwyf *"brïodoledd; *arbedaf 
hwynt hefyd fel yr arbed gwr ei 
fab sydd yn ei wasanaethu. 

18 Yna y dychwelwch, ac y gwel- 
wch ragor rhwng y cyfiawn ar 
drygionus, rhwng yr hwn a wasan- 
aetho DDUw ar hwn nis gwasan- 
aetho ef. 


PENNOD IV. 


1 Barn Duw ar yr enwir, 2 a'i fendith ar y 
daionus, 4 Y mae yn eu hannog â fyfyrio ar 
y gyfraith ; 5 ac yn adrodd iddynt ddyfod- 
iad a swydd Elias, 


cr S wele y dydd yn dyfod yn 
llosgi megis ffwrn; ar holl 
feilchion, a holl weithredwyr anwir- 


s0bad.18. | edd, a fyddant “sofl: a'r dydd sydd 


MALACHI, IV. 


yn dyfod a'u llysg hwynt, medd AR- 
GLWYDD y lluoedd, fel ?nas gadawo 
iddynt na gwreiddyn na changen. 


a'i fendith ar y daionus. 





2 1 Ond cHaul cyfiawnder a gyfyd |» Amos2.9. 


i chwi, y rhai ydych yn ofni fy enw, 
â meddyginiaeth yn ei esgyll; a 
chwi a ewch allan, ac a gynnydd- 
wch megis lloi pasgedig. 

3 A chwi a fethrwch yr annuwiol- 
ion; canys byddant yn lludw dan 
wadnau eich traed chwi, yn y dydd 
y gwnelwyf hyn, medd ARGLWYDD 
y lluoedd, 

4 Cofiwch “gyfraith Moses fy 
ngwas, yr hon a orchymynais iddo 
ef *yn Horeb i holl Israel, fy deddf- 
au a'r barnedigaethau. 

5 T Wele, mi a anfonaf i chwi 
£ Elias y prophwyd, cyn dyfod dydd 
mawr ac ofnadwy yr ARGLWYDD : 

6 Ac Pefe a dry galon y tadau 
at y plant, a chalon y plant at eu 
tadau; rhag i mi ddyfod a tharo 
y ddaear â melldith, 


TERFYN Y PROPHWYDI. 


c Luc 1. 78. 
Eph. 5, 14, 
2 Petr 1.19, 
Dat, 2, 28. 


d Ex. 20, 3, 


eDeut.4,10. 
£ Ps, 147. 19, 


€ Matt. 11. 
14. a 17.11. 


h Zech. 6. 9. 


TESTAMENT NEWYDD 


EIN 


HARGLWYDD A'N HIACHAWDWR 


IESU GRIST 


Nid oes arnaf gywilydd o efengyl Orist : oblegid galw Duw yw hâ er 
iachawdwriaeth, t bob un a'r sydd yn credu. Rhuf, i. 16. 
| 





RHYDYCHEN: 


ARGRAPHEDIG YN ARGRAPHDY Y BRIFYSGOL. 


OUM PRIVILEGIO. 


1900. 








a Luc 3. 29. 


b Gen, 1, 
2, 9. 

c Gen, 25, 
26. 

â Gen. 29, 
95. 

e Gen. 38. 
97. 

f Ruth 4, 18. 


1 Chron. 2, 
6, 9, &c, 


£1 Sam. 16. 
1.a 17.12. 


h 2 Sam. 12, 
24, 


î1Chron,3, 
10, &c. 


k 2 Bren. 


YR EFENGYL YN OL 


>ANT MATTHEW. 


PENNOD I. 

1 Achau Orist o Abraham $ Joseph, 18 Ei gen- 
hedlu ef o'r Yspryd Glân, a'êŵ enì o Fair 
forwyn, wedi eí dyweddïo hi â Joseph. 19 
Yr angel yn boddloni cam-dybus feddyliau 
Joseph, ac yn dehonglŵ enwau Crist. 

LYFR *cenhedliad Iesu Grist, 
fab Dafydd, fab Abraham. 

2 P Abraham a genhedlodd Isaac; 
ac “Isaac a genhedlodd Jacob; a 
Jacob a genhedlodd Judas a'i 
frodyr ; 

3 A “Judas a genhedlodd Phares 
a Zara o Thamar; a f Phares a gen- 
hedlodd Esrom; ac Esrom a gen- 
hedlodd Aram; 

4 Ac Aram a genhedlodd Amina- 
dab; ac Aminadab a genhedlodd 
Naasson; a Naasson » genhedlodd 
Salmon ; 

5 A Salmon a genhedlodd Booz 
o Rachab; a Booz a genhedlodd 
Obed o Ruth ; ac Obed a genhedl- 
odd Jesse ; 

6 A £Jesse a genhedlodd Dafydd 
frenhin; a “Dafydd frenhin agen- 
hedlodd Solomon o'r hon a fuasai 
wraig Urias ; 

7 A !Solomon a genhedlodd Ro- 
boam; a Roboam a genhedlodd 
Abïa ; ac Abïa a genhedlodd Asa ; 

8 Ac Asa a genhedlodd Josaphat ; 
a Josaphat a genhedlodd Joram ; a 
Joram a genhedlodd Ozïas ; 

9 Ac Ozïas a genhedlodd Joatham; 
a Joatham a genhedlodd Achaz; 
ac Achaz a genhedlodd Ezecïas ; 

10 Ac E Ezecïas a genhedlodd Ma- 


.|nasses; a Manasses a genhedlodd 


Amon ; ac Amon a genhedlodd Jo- 
SÏAS; 

ll A Josïas a genhedlodd ! Jecho- 
nïas a'i frodyr, ynghylch amser y 
symmudiad i Babilon : 

12 Ac wedi y symmudiad i Ba- 
bilon, Jechonïas a genhedlodd Sa- 
lathiel; a Salathiel a genhedlodd 
Zorobabel ; 

13 A Zorobabel a genhedlodd A- 
bïud ; ac Abïud a genhedlodd Elïa- 
cim ; ac Elïacim a genhedlodd Azor; 

14 Ac Azor a genhedlodd Sadoc; 
a Sadoc a genhedlodd Achim; ac 
Achim a genhedlodd Eliïud ; 


883 


15 Ac Elïud a genhedlodd Eleazar; 
ac Eleazar a genhedlodd Matthan; 
a Matthan a genhedlodd Jacob ; 

16 A Jacob a genhedlodd Joseph, 
gwr Mair, o'r hon y ganed Iesu, yr 
hwn a elwir Crist. 

17 Felly yr holl genhedlaethau o 
Abraham hyd Dafydd, sydd bedair 
cenhedlaeth ar ddeg ; ac o Dafydd 
hyd y symmudiad i Babilon, pedair 
cenhedlaeth ar ddeg; ac o'r sym- 
mudiad ì Babilon hyd Grist, pedair 
cenhedlaeth ar ddeg. 

18 1 A "genedigaeth yr Iesu Grist 
oedd fel hyn: Wedi dyweddïo Mair 
ei fam ef â Joseph, cyn eu dyfod 
hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feich- 
log "o'r Yspryd Glân. 


19 A Joseph ei gwr hi, gan ei fod| y 


yn gyfiawn, ac heb chwennych * ei 
gwneuthur hi yn siampl, a ewyllys- 
iodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. 

20 Ac efe yn meddwl y pethau 
hyn, wele, angel yr Arglwydd a 
ymddangosodd iddo mewn breudd- 
wyd, gan ddywedyd, Joseph, mab 
Dafydd, nac ofna gymmeryd Mair dy 
wraig: oblegid yr hyn a *genhedl- 
wyd ynddi sydd o'r Yspryd Glân. 

21 PA hi a esgor ar fab, a thi a 
elwi ei enw ef IESU : oblegid « efe 
a wared ei bobl oddi wrth eu pech- 
odau, 

22 (A hyn oll a wnaethpwyd, fel 
y cyílawnid yr hyn a ddywedwyd 
gan yr Arglwydd trwy y prophwyd, 
gan ddywedyd, 

23 "Wele, morwyn a fydd feichiog, 
ac a esgor ar fab; a *hwy a alwant 
ei enw ef Emmanuel; yr hyn o'i 
gyfieithu yw, Duw gyd â ni.) 

24 A Joseph, pan ddeffroes o 
gwsg, a. wnaeth megis y gorchy- 
mynasai angel yr Arglwydd iddo, 
ac a gymmerodd ei wraig : 

25 Ac nid adnabu efe hi hyd 
oni esgorodd hi ar "ei mab cyntaf- 
anedig. A galwodd ei enw ef IESU. 


PENNOD IL 


l Y doeihion yn cael eu cyfarwyddo at Grist 
(rwy weinidogaeth seren: 11 yn ei addoli ef, 
ac yn cyflwyno eu hanrhegion. 14 Joseph yn 
foi i'r Aipht, efe, a'r Iesu a'i fam. 16 He- 
rod yn Uadd y plant; 20 ac yn marw. 23 
Dwyn Crist yn eî ol â Galilea â Nazareth. 





Y Bummed 
Flwyddyn 
c 


o Deut. 24, 
1. 


2 Gr. gaed. 


P Euc 1. 21. 
a Act. 4. 12, 


r Is, 7. 14, 

$ Neu, 
gelwir e 
enw ef. 


s Exod. 19. 
Os 


Y doethion 


Av 2 wedi geni yr Iesu yn Bethle- 
hem Judea, yn nyddiau Herod 
frenhin, wele, doethion a ddaethant 
o'r dwyrain i Jerusalem, 
9 Gan ddywedyd, Pa le y mae 
hwn a anwyd yn Frenhin yr 
Iuddewon? canys gwelsom Pei seren 
'|ef yn y dwyrain, a daethom i'w 
addoli ef. 

3 Ond pan glybu Herod frenhin, 
efe a gyíffrôwyd, a holl Jerusalem 
gyd âg ef. 

4 A chwedi dwyn ynghyd yr holl 
carch-offeiriaid ac * ysgrifenyddion 
. | y bobl, efe a ymofynodd â hwynt pa 
le y genid Crist. 

5 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Yn Bethlehem Judea: canys felly 
yr ysgrifenwyd trwy y prophwyd: 

6 A “thithau, Bethlehem, tir Juda, 
nid lleiaf wyt ym mhlith tywysog- 
ion Juda: canys o honot ti y daw 
Tywysog, yr hwn a fugeilia fy mhobl 
Israel, 

7 Yna Herod, wedi galw y doeth- 
ion yn ddirgel, au holodd hwynt 
yn fanwl am yr amser yr ymddang- 
osasai y seren. 

8 Ac wedi eu danfon hwy i Beth- 
lehem, efe a ddywedodd, Ewch, ac 
ymofynwch yn fanwl am y mab 
bychan ; a phan gaffoch ef, myneg- 
wch i mi, fel y gallwyf finnau ddy- 
fod a'i addoli ef. 

9 Hwythau, wedi clywed y bren- 
hin, a aethant; ac wele, y seren a 
welsent yn y dwyrain a aeth o'u 
wy, hyd oni ddaeth hi a 
sefyll goruwch y lle yr oedd y mab 
bychan. 

10 A phan welsant y seren, lla- 
wenychasant â llawenydd mawr 
dros ben. 

11 1 A phan ddaethant i'r tŷ, fhwy 
a 2welsantb y mab bychan gyd â 
Mair ei fam ; a hwy a, syrthiasant i 
lawr, ac a'i haddolasant ef: ac wedi 
agoryd eu trysorau, a offrymmas- 
ant iddo anrhegion; aur, a thus, a 




















e Mic. 5. 2. 
loan 7. 42, 





f Pe, T2, 10. 
Es, 60, 6, 
2 gawsant. 





myrr. 

12 Ac wedi eu rhybuddio hwy gan 
Dduw trwy freuddwyd, na ddy- 
chwelent at Herod, hwy a aethant 
drachefn i'w gwlad ar hyd ffordd 
arall, 

13 Ac wedi iddynt ymadaw, wele 
angel yr Arglwydd yn ymddangos ìi 
Joseph mewn breuddwyd, gan ddy- 
wedyd, Cyfod, cymmer y mab bych- 
an ai fam, a ffo i'r Aipht, a bydd 
yno hyd oni ddywedwyf i ti: canys 


884 


Ss. MATTHEW, II. 


ceisio a wna Herod y mab bychan 
i'w ddifetha ef. 


14 Ac yntau pan gyfododd, a gym-| $ 
merth y mab bychan a'i fam o hyd| a 


nos, ac a giliodd i'r Aipht; 





yn addoli, Crist. 


Y Bed- 
waredd 
Flwyddyn 


15 Ac a fu yno hyd farwolaeth” 


Herod: fel y cyflawnid hyn a 
ddywedwyd gan yr FEcwydd trwy 
y prophwyd, gan ddywedyd, “O'r 
Aipht y gelwais fy mab. 

16 T Yna Herod, pan weles ei 
siommi gan y doethion, a ffrom- 
modd yn aruthr, ac a ddanfonodd, 
ac a laddodd yr holl fechgyn oedd 
yn Bethlehem, ac yn ei holl gyífin- 
iau, o ddwy-flwydd oed a than hyn- 
ny, wrth yr amser yr ymofynasai 
efe yn fanwl â'r doethion. 

17 Yna y cyflawnwyd yr hyn a 
ddywedasid gan PJeremïas y pro- 
phwyd, gan ddywedyd, 

18 Llefa glybuwyd yn Rama, galar, 
ac wylofain, ac ochain mawr, Ra- 
chel yn wylo am ei phlant; ac ni 
fynnai ei chysuro, am nad oeddynt. 

19 íf Ond wedi marw Herod, wele 


angel yr Arglwydd mewn breudd-| c 
wyd yn ymddangos i Joseph yn yr| c 


Aipht, 

20 Gan ddywedyd, Cyfod, a chym- 
mer y mab bychan a'i fam, a dos i 
dir lsrael: canys y rhai oedd yn 
ceisio einioes y mab bychan a fu- 
ant feirw. 

21 Ac wedi ei gyfodi, efe a gym- 
merth y mab bychan a'i fam, ac a 
ddaeth i dir Israel. 

92 Eithr pan glybu efe fod Ar- 
chelaus yn teyrnasu ar Judea yn lle 
ei dad Herod, efe a ofnodd fyned 
yno. Ac wedi ei rybuddio gan Dduw 
mewn breuddwyd, efe a giliodd 'i 
barthau Galilea. 

23 A phan ddaeth, efe a drigodd 
mewn dinas a elwid Nazareth: fel 
y cyflawnid “yr hyn a ddywedasid 
trwy y prophwydi, Y gelwid ef yn 
Nazaread. 

PENNOD III 
1 Pregeth Ioan, a'i swydd, a'i fuchedd, a'i fed- 
ydd; T y mae yn ceryddu y Phariseaid, 

19 ac yn bedyddio Orist yn yr Iorddonen. 


Av yn y dyddiau hynny y daeth 
Ioan Fedyddiwr, gan breg- 
ethu yn niffaethwch Judea, 

2 A dywedyd, Edifarhêwch: canys 
nesaodd teyrnas nefoedd. 

3 Oblegid hwn yw efe yr hwn y 
dywedwyd am dano gan Esaias 
y prophwyd, gan ddywedyd, ” Llef 
un yn llefain yn y diffaethwch, 


g Hos, 11, 1. 


hJer,21.15. 


Y Drydedd 
Flwyddyn 


yr AT- 
glwydd, 


í pen, 3. 13. 


k Barn, 13. 


1 Sam, 1, 
ll. 


AD.2e 


a Marc l, 4. 
Luc 3, 2, 


b Es, 40.3, | 
Marcel,ô, j 


buc3.4. | 
Ioan 1.23, | 


— 


Anno 
DOMINI 
26. 


ce Marc 1. 6. 
Edrych 
2 Bren.1.8. 
Zech. 13. 4. 


d Marc 1. 5. 


e Act. 19. â, 
18. 


f pen. 12. 94. 
a,23, 33. 
Luc 3.7. 


£ Rhuf, 5. 9. 
l Thess. 1, 
10. 


b Ioan 8, 33, 
Act, 13,26. 


Í pen.7. 19. 
oan 15. 6, 


Ek Marc Y 8. 


ASD.21. 
m Marc 1.9, 
Luc 3. 21, 


n Es.11,2, 
a42.1. 
Ioan l, 392, 
33, 


Ioan yn bedyddio Crist. 


Parottôwch ffordd yr Arglwydd; 
gwnewch yn uniawn ei lwybrau ef, 

4 A'r “Ioan hwnnw oedd a'i ddill- 
ad o flew camel, a gwregys o groen 
ynghylch ei lwynau: a'i fwyd oedd 
locustiaid a mêl gwŷllt, 

5 2 Yna yr aeth allan atto ef Je- 
rusalem a_ holl Judea, a'r holl wlad 
o amgylch yr Iorddonen : 

6 A hwy a fedyddiwyd ganddo ef 
yn yr Iorddonen, *gan gyffesu eu 
pechodau. | 

7 î A phan welodd efe lawer o'r 
Phariseaid ac o'r Saduceaid yn dy- 
fod i'w fedydd ef, efe a ddywed- 
odd wrthynt hwy, fO genhedlaeth 
gwiberod, pwy a'ch rhag-rybudd- 
iodd i ffoi rhag “ y llid a fydd ? 

8 Dygwch gan hynny ffrwythau 
addas i edifeirwch. 

9 Ac na feddyliwch ddywedyd yn- 
och eich hunain, RY mae gennym 
ni Abraham yn dad ê m4: canys 
yr ydwyf yn dywedyd i chwi, y 
dichon Duw, ïe, o'r meini hyn, gyf- 
odi plant i Abraham. 

10 Ac yr awrhon hefyd y mae y 
fwyell wedi ei gosod ar wreiddyn 
y prennau: 'pob pren gan hynny 
yr hwn nid yw yn dwyn ffrwyth da, 
a dorrir i lawr, ac a deflir yn tân. 

ll “Myfi yn ddïau ydwyf yn eich 
bedyddio chwi â dwfr i edifeir- 
wch: eithr yr hwn sydd yn dyfod 
ar fy ol i, sydd gryfach na myfi, 
yr hwn nid ydwyf deilwng i ddwyn 


, |ei esgidiau: 'efe ach bedyddia chwi 


â'r Yspryd Glân, ac â thân. 

12 Yr hwn jy mae ei wyntyll yn ei 
law, ac efe a lwyr-lanhâ ei lawr- 
dyrnu, ac a gasgl ei wenith i'w ys- 
gubor ; eithr yr us a lysg efe â thân 
anniffoddadwy. 

I3 “Yna y daeth yr Iesu o 
Galilea i'r Iorddonen at Ioan, i'w 
fedyddio ganddo. 

14 Eithr Ioan a warafunodd iddo 
ef, gan ddywedyd, Y mae arnaf fi 
eisieu fy medyddio gennyt ti, ac 
a ddeui di attaf fi? 

15 Ond yr Iesu a attebodd ac a 
ddywedodd wrtho ef, Gâd yr awr- 
hon ; canys fel hyn y mae yn wedd- 
us i ni gyflawni pob cyfiawnder. 
Yna efe a adawodd iddo. 

l6 A'r Iesu, wedi eì fedyddio, a 
aeth yn y fan i fynu o'r dwfr: ac 
wele, y nefoedd a agorwyd iddo, 
ac efe a welodd " Yspryd Duw yn 
disgyn fel colommen, ac yn dyfod 
arno ef. 


886 


v 


Sc. MATTHEW, IV. 


l7 Ac wele *lef o'r nefoedd, yn WW 


dywedyd, PHwn yw fy anwyl Fab, 
yn yr hwn y'm boddlonwyd. 


PENNOD IV. 

1 Ympryd Crist, a'i demtiad. 11 Yr angelion 
yn gweîni ìddo. 15 Efe yn trîgo yn Ca- 
pernawm, ÂMW yn dechreu pregethu, lS yn 
galw Peir ac Amdreas, 21 Iago ac Ioan; 
29 ac yn iachâu yr hol gleifion. 


“Yr yr *lesu a arweiniwyd i 
fynu i'r anialwch gan yr ys- 
pryd, i'w demtio gan ddiafol, 

2 Ac wedi iddo ymprydio ddeu- 


gain niwrnod a deugain nos, ar ol 


hynny efe a newynodd. 

9 A'r temtiwr pan ddaeth atto, a 
ddywedodd, Os mab Duw wyt ti, 
arch i'r cerrig hyn fod yn fara. 

4 Ac yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Ysgrifenwyd, PNid trwy 
fara yn unig y bydd byw dyn, ond 
í£rwy bob gair a ddaw allan o enau 
Duw. 

5 Yna y cymmerth diafol ef i'r 
“ddinas sanctaidd, ac a'i gosododd 
ef ar binacl y deml; 

6 Ac a ddywedodd wrtho, Os mab 
Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr; 
canys ysgrifenwyd, 4Y rhydd efe 
orchymyn i'w angelion am danat; 
a hwy a'th ddygant yn ew dwylaw, 
rhag $aro o honot un amser dy 
droed wrth garreg. 

7 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Ysgrifenwyd drachefn, *Na themtia 
yr Arglwydd dy Dduw. 

8 Trachefn y cymmerth diafol ef 
i fynydd tra uchel, ac a ddangos- 
odd iddo holl deyrnasoedd y byd, 
a'u gogoniant; 

9 Ac a ddywedodd .wrtho, Hyn 
oll a roddaf i íi, os syrthi i lawr 
a'm haddoli i. 

10 Yna yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Ymaith, Satan; canys ysgrifenwyd, 
fYr Arglwydd dy Dduw a addoli, 
ac ef yn unig a wasanaethi. 

ll Yna y gadawodd diafol ef: ac 
wele, angelion a ddaethant, ac a 
weiniasant iddo. 

12 A £phan glybu yr Iesu dra- 
ddodi Ioan, efe a aeth 1 Galilea. 

13 A chan adaw Nazareth, efe a 
aeth ac a arhosodd yn Capernaum, 
yr hon sydd wrth y môr, y'nghy- 
ífiniau Zabulon a Nephthali : 

14 Fel y cyflawnid yr hyn a ddy- 
wedwyd trwy Esaias y prophwyd, 
gan ddywedyd, 

15 "Tir Zabulon, a thir Neph- 
thali, wrth ífordd y môr, tu hwnt 





Ympryd Crist, a'i demtiad. 


INI 





a Marc 1, 


12. 
Luc 4, 1, 


b Deut. 8. 2. 


c Neh. 11. 
18 


Es. 48. 2, 
pen, 27. 53. 


d Ps. 91. 11. 


e Deut. 6.16. 


f Deut. 6.12. 
a, 10, 20. 


1 Sam.7. 3. 


b Is.9.1, 2. 


Orist yn dechreu eb 


Anno |ir Iorddonen, Galilea y Cenhedl- 


DOMINI 
ôl 





íi Marc 1. 14, 
Ek pen. 3, 2. 
a l0,T. 


l Marcel. 16. 
Luc 5.2. 


mJoan 1.42, 


n Marc1.19, 


o pen, 9, 35, 


P Marc ô. 7. 


oedd: 

16 Y bobl oedd yn eistedd mewn 
tywyllwch, a welodd oleuni mawr; 
ac i'r rhai a eisteddent ym mro a 
chysgod angau, y cyfododd goleuni 
iddynt. 

17 4 !O'r pryd hwnnw y dechreu- 
odd yr Iesu bregethu, a. dywedyd, 
kFEdifarhêwch: canys nesaodd teyrn- 
as nefoedd. 

18 « ! A'r Iesu yn rhodio wrth fôr 
Galilea, efe a ganfu ddau frodyr, 
Simon, yr Awn “a elwir Petr, ac 
Andreas ei frawd, yn bwrw rhwyd 
i'r môr ; canys pysgodwyr oeddynt: 

19 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Deuwch ar fy ol i, a mi a'ch gwnaf 
yn bysgodwyr dynion. 

20 A hwy yn y fan, gan adael y 
rhwydau, a'i canlynasant ef. 

21 " Ac wedi myned rhagddo oddi 
yno, efe a welodd ddau frodyr eraill, 
Iago /ab Zebedêus, ac Ioan ei frawd, 
mewn llong gyd â Zebedêus eu tad, 
yn cyweirio eu rhwydau; ac a'u 
galwodd hwy. 

22 Hwythau yn ebrwydd, gan 
adael y llong a'u tad, a'i canlynas- 
ant ef. 

23 4 A'r Iesu a aeth o amgylch 
holl Galilea, 9zan ddysgu yn eu 
synagogau, a phregethu efengyl y 
deyrnas, a iachâu pob clefyd a phob 
afiechyd ym mhlith y bobl. 

24 Ac aeth sôn am dano ef trwy 
holl Syria; a hwy a ddygasant atto 


|yr holl rai drwg eu hwyl, a'r rhai 


yr oedd amryw glefydau a chno- 
feydd yn eu dala, a'r rhai cythreulig, 
ar rhai lloerig, ar sawl oedd a'r 
parlys arnynt; ac efe a'u hiacha- 
odd hwynt. 

25 PA thorfeydd lawer a'i canlyn- 
asant ef o Galilea, a Decapolis, a 
Jerusalem, a Judea, ac oz tu hwnt 
i'r Iorddonen. 


PENNOD V. 

1 Orist yn dechreu ei bregeth ar y mynydd ; 
9 ac yn dangos pwy sydd ddedwydd, 19 pwy 
yw halen y ddaear, 14 goleuni y byd, dinas 
ar fryn, 15 y ganwyll? WT eî ddyfod ef â 
gyflawni y gyfraith. 21 Belh yw lladd, 21. a 
godinebu, 99 a lhyngu. 99 Y mae yn annog 
4 ddioddef cam, 49 î garu, îe, eîn gelynion, 
48 ac $ ymegnïo at berfj eithrwydd. 

A PHAN welodd y7 Zesu y tyrfa- 
oedd, efe a esgynodd i'r myn- 
ydd: ac wedi iddo eistedd, ei ddis- 
gyblion a ddaethant atto. 
2 Ac efe a agorodd ei enau, ac a'u 
dysgodd hwynt, gan ddywedyd, 


886 


S. MATTHEW, V. 


3 »Gwŷn eu byd y tlodion yn yr 
yspryd: canys eiddynt yw teyrnas 
nefoedd. 

4 PGwŷn eu byd y rhaì sydd yn 
galaru : canys hwy a ddiddenir. 

5 “Gwŷn eu byd y rhai addfwyn: 
canys “hwy a etifeddant y ddaear. 


6 Gwŷn eu byd y rhai sydd arnynt E 


newyn a syched am gyfiawnder: 
* canys hwy a ddiwellir. 
7 Gwŷn eu byd y rhai trugarog- 
ion ; f canys hwy a gânt drugaredd. 
8 £Gwŷn eu byd y rhai pur o 


galon : canys hwy a welant Dduw. | 1s 


9 Gwŷn eu byd y tangnefedd- 
wyr: canys hwy a elwir yn blant 
i Dduw, 

10 !Gwŷn eu byd y rhai a erlidir 
o achos cyfiawnder: canys eiddynt 
yw teyrnas nefoedd. 

l1 EGwŷn eich byd pan y'ch 


gwaradwyddant, ac y'ch erlidiant,| 


ac y dywedant bob drygair yn eich 
erbyn er fy mwyn i, a hwy yn 
gelwyddog. 

12 Byddwch lawen a hyfryd: canys 
mawr 4/w eich gwobr yn y nefoedd: 
oblegid !felly yr erlidiasant hwy y 
prophwydi a fu o'ch blaen chwi. 

13 Chwi yw halen y ddaear: 
m eithr o diflasodd yr halen, â pha 
beth yr helltir ef? ni thôl efe mwy 
ddim ond i'w fwrw allan, a'i sathru 
gan ddynion. 

14 Chwi yw goleuni y byd. Din- 
as a osodir ar fryn, ni ellir ei 
chuddio, 

15 Ac ni Poleuant ganwyll, a'i 
dodi dan lestr, ond mewn can- 
hysllbren, a hi a oleua i bawb 
sydd yn y tŷ. 

6 Llewyrched felly eich goleuni 
ger bron dynion, “fel y gwelont 
eich gweithredoedd da chwi, ac Py 
gogoneddont eich Tad yr hwn sydd 
yn y nefoedd. 

17 4 Na thybiwch fy nyfod i dor- 
rì y gyfraith, neu y prophwydi: ni 
ddeuthum i dorri, ond i gyflawni. 

18 Canys yn wir meddaf i chwi, 

9 Hyd onid êl y nef a'r ddaear heib- 
io, nid â un iod nac un tippyn o'r 
gyfraith heibio, hyd oni chwblhâer 
oll. 
19 ' Pwy bynnag gan hynny a dor- 
ro un or gorchymynion lleiaf hyn, 
ac a ddysgo i ddynion felly, lleiaf 
y gelwir ef yn nheyrnas nefoedd: 
ond pwy bynnag a'w gwnelo, ac a'u 
dysgo ê erail4, hwn a elwir yn iawr 
yn nheyrnas nefoedd. 


bregeth ar y mynydd. 


Anno 
DOMINI 
ol, 





a Luc 6, 20, 
La 16. 


f pen. 6. 14. 
IÍarc ll, 


26. 

2 Tim. 

Iago 2.13. 

B8 Ps, 15. 2. 
a, 24.4. 
Heb.12.14, 

h 1 Cor. 13, 
12 


1 Ioan 3.2. 
i2 Tim. 2. 


1 Petr 2. 
1 


k Luc 6. 22. 
1 Petr 4, 


1 Act. 7. 52. 


m Marc 9. 
Luc 14, 34. 


n Marc 4. 
Pl Ìr 
Luc $. 16, 
all, 33, 


ci BO 

pili Cor, 14. 
95, 

g Luc 16,17. 


r Iago 2. 10, 


Pregeth Orist 


Anno 


DOMINI b 


ol. 


2 Neu, 
wrth. 
s Exod. 20, 


Dent. 5, 17. 


êl Ioan 2. 
15. 


n Job 42, 8. 
en. 18, 19, 
Tim, 2, 8, 

1 Petr ô,7. 


x Luc 12, 58, 


7 Ps. 22, 6. 
Es. D0, 6. 


s Exod, 20, 
14, 
Deut. 5.18, 
aJob3L 1, 


b pen. 18, 8, 
Marc 9.43 
—â4 


2 2, 
Edrych 
pen. 19, 3, 
Marol0 2, 
arc 10, 
&c., 


e pen. 19, 9, 


Deut.5.11. 
| h Deut. 23, 


| za, eithr P fâl dy lwon i'r Arglwydd : bydol; 99 ond am geisio teyrnas Ddww. 


20 Canys meddaf i chwi, Oni 
ydd eich cyfiawnder yn helaethach 
na chyfiawnder yr ysgrifenyddion 
ar Phariseaid, nid ewch i mewn i 
deyrnas nefoedd. 

21 Y Clywsoch ddywedyd *gan y 
rhai gynt, *Na ladd; a phwy byn- 
nag a laddo, euog fydd o farn: 

22 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd 
i chwi, *Pob un a ddigio wrth ei 
frawd heb ystyr, a fydd euog o farn: 
a phwy bynnag a ddywedo wrth ei 


frawd, Raca, a fydd euog o gynghor: 


a. phwy bynnag a ddywedo, O ynfyd, 
a fydd euog o dân uffern. 

23 Gan hynny, os dyci dy rodd i'r 
allor, ac yno dyfod i'th gôf fod gan 
dy frawd ddim yn dy erbyn; 

24 Gâd yno dy rodd ger bron yr 
allor, a “dos ymaith: yn gyntaf 
cymmoder di â'th frawd, ac yna 
tyred ac offrwm dy rodd. 

25 * Cyttuna â'th wrthwynebwr ar 
frys, tra fyddech ar y ffordd gyd 
âg ef; rhag un amser i'th wrth- 
wynebwr dy roddi di yn llaw y 
barnwr, ac i'r barnwr dy roddi at 
y swyddog, a'th daflu y'ngharchar. 

26 Yn wir meddaf i ti, Ni ddeui 
di allan oddi yno, hyd oni thalech 
y ffyrling eithaf, 

27 Clywsoch ddywedyd gan y 
rhai gynt, “Na wna odineb: 

28 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd 
1 chwi, fod pob un a'r sydd *yn 
edrych ar wraig i'w chwennychu 
hi, wedi gwneuthur eisoes odineb 
â hi yn ei galon. 

29 PAc os dy lygad dehau a'th 
rwystra, *“tŷn ef allan, a thafl oddi 


i2| wrthyt: canys dai ti golli un o'th 
'm.| aelodau, ac na thafler dy holl gorph 


i uffern, 

30 Ac os dy law ddehau ath 
rwystra, torr hi ymaith, a thafl oddi 
wrthyt: canys da i ti golli un o'th 
aelodau, ac na thafler dy holl gorph 
1 uffern. 

31 A dywedwyd, “Pwy bynnag a 
ollyngo ymaith ei wraig, rhoed iddi 
lythyr ysgar : 

32 Ond yr ydwyf fi yn dywedyd i 
chwi, fod “pwy bynnag a ollyngo 
ymaith ei wraig, ond o achos god- 
ineb, yn peri iddi wneuthur godin- 
eb: a phwy bynnag a brïodo yr 
hon a ysgarwyd, y mae efe yn 


.| gwneuthur godineb. 


33 4 Trachefn, clywsoch íddywedyd 
gan y rhai gynt, “Na thwng anudon; 


85T 


S. MATTHEW, V. 


34 Ond yr ydwyf fi yn dywedyd 
wrthych chwi, '!Na thwng ddim; 
nac i'r nef; canys F gorseddfa Duw 
ydyw : 

35 Nac i'r ddaear; canys troed- 
faingc ei draed ydyw: nac ìi Je- 
rusalem; canys 'dinas y brenhin 
mawr ydyw. 

36 Ac na thwng i'th ben; am na 
elli wneuthur un blewyn yn wŷn, 
neu yn ddu. 

37 Eithr bydded eich ymadrodd 
chwi, Iê, ïe; Nac ê, nag â; oblegid 
beth bynnag sydd dros ben hyn, 
o'r drwg y mae. 

38 i Clywsoch ddywedyd, Llygad 
am lygad, a dant am ddant: 

39 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd 
wrthych chwi, "Na wrthwynebwch 
ddrwg: ond pwy bynnag a'th dar- 
awo ar dy rudd ddehau, tro y llall 
iddo hefyd. 

40 Ac i'r neb a fynno ymgyfreithio 
â íhi, a dwyn dy bais, gâd iddo dy 
gochl hefyd. 


41 A phwy bynnag *a'th gymhello | * Edry 
M 
21 


un filltir, dos gyd âg ef ddwy. 

42 Dyro i'r hwn a ofyno gennyt; 
ac Pna thro oddi wrth yr hwn sydd 
yn ewyllysio echwyna gennyt. 

43 4 Clywsoch ddywedyd, «Câr 
dy gymmydog, a chasâ dy elyn: 

44 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd 
wrthych chwi, "Cerwch eich gelynion, 
bendithiwch y rhai a'ch melldith- 
iant, gwnewch dda i'r sawl a'ch cas- 
ânt, a "gweddïwch dros y rhai a wnel 
niwed i chwi, ac a'ch erlidiant; 


45 Fel y byddoch blant i'ch Tad|i! 


yr hwn sydd yn y nefoedd: canys 
y mae efe yn perì i'w haul godi ar 
y drwg a'r da, ac yn gwlawio ar y 
cyfiawn a'r anghyfiawn. 

46 * Oblegid os cerwch y sawl a'ch 
caro, pa wobr sydd i chwi? oni wna 
y publicanod hefyd yr un peth? 

47 Ac os cyferchwch well i'ch brod- 
yr yn unig, pa ragoriaeth yr ydych 
chwi yn ei wneuthur? onid ydyw 
y mn Hed. hefyd yn gwneuthur 
fell 


48 Byddwch chwi gan hynny yn 
berffaith, “fel y mae eich Tad yr 
hwn sydd yn y nefoedd yn berffaith, 


PENNOD VI 


1 Orist yn myned rhagddo yn eî bregelh ar y 
mynydd ; gan draethu am elusen, 5 a gweddâ, 
14 maddeu â'n brodyr, 16 ac ympryd ; 19 
pa le y mae â nî roddî eîn brysor â gadw; 
24. ynghylch gwasanaethu Duw a mammon * 
25 yn annog ma bydder gofalus am bethau 


ar y mynydd. | 


Anno 
DOMINI 
Ol 


Ingo 5, 12, 
k Es, 66. 1, 


1 Pas, 48, 2, 


m Ixod, 21, 


Lef. 24. 20, 
Deut. 19, 
21 


n Diar, 24. 
Luc 6. 29, 
Rhuf, 12, 
17, 19. 

1 Cor. 6. 
1 Thess. 5, 
15 


1 Petr 2. 9, 


P Deut, 15, 
Luc 6. 'a' 
a Lef. 19. 18, 


r Luc 6. 27, 


tLuc 6. 32, 


u Eph. 5.L 





Pregeth Orist 


Anno 
DOMINI 
ah 


a Deut. 22, 


Ps. 112, 9. 
Dan, â, 27. 
2 Cor. 9. 9, 
10, 


aM. 12. 


cTLuc l4, 14, 


d 2 Bren, 4. 
dc 


e Luc ll. 2, 


f Edrych 
Job 23. 12, 
Diar, 30, 8. 


£ I Chron, 
29, 11, 


h Marc ll. 
25. 
Eph. 4, 32. | 
Col, 3. 13, 
) 4nen, 18, 35. 
lago 2, l: 





OCHELWCH rhag gwneuth- 

NW ur eich *elusen y'ngŵydd dyn- 
ion, er mwyn cael eich gweled 
ganddynt: os amgen, ni chewch 
dâl gan eich Tad yr hwn sydd yn 
y nefoedd. 

2 Am hynny Ppan wnelych elusen, 
na udgana o'th flaen, fel y gwna y 
rhagrithwyr yn y synagogau, ac ar 
yr heolydd, fel y molianner hwy gan 
ddynion. Yn wir, meddaf i chwi, 
Y maent yn derbyn eu gwobr. 

83 Eithr pan wnelych di elusen, 
na wyped dy /aw aswy pa beth a 
wna dy /aw ddehau ; 

4 Fel y byddo dy elusen yn y dir- 
gel: a'th Dad yr hwn a wêl yn y 
dirgel, efe *a dâl i ti yn yr amlwg. 

5 1 A phan weddïech, na fydd fel 
y rhagrithwyr: canys hwy a garant 
weddïo yn sefyll yn y synagogau, 
ac y'nghonglau yr heolydd, fel yr 
ymddangosont i ddynion. Yn wir 
meddaf i chwi, Y maent yn der- 
byn eu gwobr. 

6 Ond tydi, pan weddïech, 4dos 
i'th ystafell ; ac wedi cau dy ddrws, 
gweddïa ar dy Dad yr hwn sydd 
yn y dirgel; a'th Dad yr hwn a wêl 
yn y dirgel, a dâl i ti yn yr amlwg. 

7 A phan weddïoch, na fyddwch 
siaradus, fel y cenhedloedd: canys 
y maent hwy yn tybied y cânt eu 
gwrandaw am eu haml eiriau. 

8 Na fyddwch gan hynny debyg 
iddynt hwy: canys gŵyr eich Tad 
pa bethau sydd arnoch eu heisieu, 
cyn gofyn o honoch ganddo. 

9 Am hynny gweddïwch chwi fel 
hyn: *Ein Tad, yr hwn wyt yn y 
nefoedd, Sancteiddier dy enw. 

10 Deled dy deyrnas. Gwneler 
dy ewyllys, mecis yn y nef, felly 
ar y ddaear hefyd. 

ll Dyro i ni heddyw ein bara 
f beunyddiol, 

12 A maddeu i ni ein dyledion, fel 
y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, 

13 Ac nac arwain ni i brofedig- 
aeth; eithr gwared ni rhag drwg. 
£Oanys eiddot ti yw y deyrnas, a'r 
nerth, a'r gogoniant, yn oes oes- 
oedd. Amen. 

14 *Oblegid os maddeuwch i ddyn- 
ion eu camweddau, eich Tad nefol 
a faddeu hefyd i chwithau : 

15 Eithr íoni faddeuwch i ddyn- 
lon eu camweddau, ni faddeu eich 
Tad eich camweddau chwithau. 

16 Hefyd, pan ymprydioch, na 
fyddwch fel y rhagrithwyr, yn wyn- 


888 


S. MATTHEW, VI. 


eb-drist: canys anffurfio eu hwyn- 
ebau y maent, fel yr ymddangosont 
i ddynion eu bod yn ymprydio. Yn 
wir meddaf i chwi, Y maent yn 
derbyn eu gwobr, 

17 Eithr pan ymprydiech di, en- 
neinia dy ben, a golch dy wyneb; 

18 Fel nad ymddangosech i ddyn- 
ion dy fod yn ymprydio, ond i'th 
Dad yr hwn sydd yn y dirgel: a'th 
Dad yr hwn sydd yn gweled yn y 
dirgel, a dâl i ti yn yr amlwg. 

19 “Na thrysorwch i chwi drys- 
orau ar y ddaear, lle y mae gwyf- 
yn a rhwd yn llygru, a lle y mae 
lladron yn cloddio trwodd ac yn 
lladratta ; 

20 ' Eithr trysorwch i chwi drys- 
orau yn y nef, lle nid oes na gwyf- 
yn na rhwd yn llygru, a lle nis 
cloddia lladron trwodd ac nis lladr- 
attânt, 

21 Canys lle y mae eich trysor, 
yno y bydd eich calon hefyd. 

22 “Canwyll y corph yw yllygad: 
am hynny o bydd dy lygad yn syml, 
dy holl gorph fydd yn oleu. 

23 Eithr os bydd dy lygad yn 
ddrwg, dy holl gorph fydd yn dy- 
wyll. Am hynny os bydd y goleuni 
sydd ynot yn dywyllwch, pa faint 
Jydd y tywyllwch ! 

24 4 "Ni ddichon neb wasanaethu 
dau arglwydd; canys naill ai efe 
a gasâ y naill, ac a gâr y llall; ai 
efe a ymlŷn wrth y naill ac a 
esgeulusa y llall 9Ni ellwch was- 
anaethu Duw a mammon. 


25 Am hynny meddaf i chwi, P Na L. 


ofelwch am eich bywyd, pa beth 
a fwyttâoch, neu pa beth a yfoch; 
neu am eich corph, pa beth a 
wisgoch. Onid yw y bywyd yn fwy 
nar bwyd, a'r corph 4n fwy na'r 
dillad ? 

26 Edrychwch ar adar y nefoedd: 
oblegid nid ydynt yn hau, nac yn 
medi, nac yn cywain i ysguboriau ; 
ac y mae eich Tad nefol yn eu 
porthi hwy. Onid ydych chwi yn 
rhagori llawer arnynt hwy? 

27 A phwy o honoch gan ofalu, 
a ddichon chwanegu un cufydd at 
ei faintioli * 

28 A phaham yr ydych chwi yn 
gofalu am ddillad? Ystyriwch lili y 
maes, pa fodd y maent yn tyfu; nid 
ydynt nac yn llafurio nac yn nyddu; 

29 Eithr yr wyf yn dywedyd i 
chwi, na wisgwyd Solomon yn ei 
holl ogoniant fel un o'r rhai hyn, 


ar y mynydd. 


Anno 
DOMINI 
ôl. 





k Diar, 29.4. 
Heb. 13. 6. 
lago 5.1, 
&c. 


1 Luc 12. 32. 
l Tîm. 6, 


19. 
1 Petr. 4, 


m Luc ll, 
94, 


nLucl6, 13, 
o Gal. l. 10. 
l Tim. 6. 
Phil. 

1 


4, 6. 
Petr5.7. | 


g Job 38, 41. 
Ps. 147, 9, 
Luc 12, 24, 





Pregeth Orist 


Anno 
DOMINI 
ay 





r Edrych 
l Bren. 9. 


Ps. 37. 25, 
Luc 12,31. 


e Luc 6. 37, 
Rhuf. 2.1, 
1 Cor. 4, ô, 
Iago4,.1l 
UM V 

b Marc 4, 
24. 
Luc 6. 38, 

c Luc 6, 41, 


d Diar. 9. 8, 
a 2o. 9. 












epen.21.22,. 
TIarc lI, 
24 


Luc 11. 9. 
Ioan 14,13. 
a 15.7. 
a.l16. 23,25. 
Iagol,ô,6. 
l Ioan 9. 
22. ao. 14, 
f Diar. 8, 17. 
Jer. 29, 12, 


30 Am hynny os dillada Duw felly 
lysieuyn y maes, yr hwn sydd hedd- 
yw, ac y fory a fwrir i'r ffwrn, oni 
ddillada efe chwi yn hytrach o 
lawer, O chwi o ychydig ffydd î 

31 Am hynny na ofelwch, gan 
ddywedyd, Beth a fwyttâwn? neu, 
Beth a yfwn? neu, A pha beth yr 
ymddilladwn * 

32 (Canys yr holl bethau hyn y 
mae y Cenhedloedd yn eu ceisio ;) 
oblegid gŵyr eich 'Tad nefol fod 
arnoch eisieu yr holl bethau hyn. 

33 Eithr 'yn gyntaf ceisiwch deyrn- 
as Dduw, ai gyfiawnder ef, a'r holl 
bethau hyn a roddir i chwi yn 
ychwaneg. | 

34 Na ofelwch gan hynny dros 
drannoeth: canys trannoeth a ofala 
am ei bethau eì hun. Digon i'r 
diwrnod ei ddrwg ei hun. 

PENNOD VII. 

1 Orisi yn gorphen eî bregeth ar y mynydd; 
yn gwahardd barn ehud, 6 a bwrw pethau 
sanctaidd $ gwn: T yn annog 4 weddïo, 15 
i fyned 4 mewn irwy y porth cyfyng, 15 4 
ymgadw rhag gaw-brophwydi; 21 na byddom 
wrandawyr yn wnig, ond. gwneulhurwyr y 
gaîr, 24 a chyffelyb 4 dai wedi eu hadeiladu 
ar y graîg, 26 ac nîd ar y tywod. 

A *fernwch, fel na'ch barner: 

2 Canys â pha farn y barnoch, 
y'ch bernir ; Pac â pha fesur y mes- 
uroch, yr adfesurir i chwithau. 

3 *A phaham yr wyt yn edrych 
ar y brycheuyn sydd yn llygad dy 
frawd, ac nad ydwyt yn ystyried 
y trawst sydd yn dy lygad dy 
hun ? 

4 Neu pa fodd y dywedi wrth 
dy frawd, Gâd i mi fwrw allan 
y brycheuyn o'th lygad; ac wele 
drawst yn dy lygad dy hun î 

5 O ragrithiwr, bwrw allan yn 
gyntaf y trawst o'th lygad dy hun; 
ac yna y gweli yn eglur fwrw y 
brycheuyn allan o lygad dy frawd. 

6 T “Na roddwch y peth sydd 
sanctaidd i'r cwn, ac na theflwch 
eich gemmau o flaen y moch ; rhag 
iddynt eu sathru dan eu traed, a 
throi a'ch rhwygo chwi. 

7 * “Gofynwch, a rhoddir i chwi; 
ceisiwch, a chwi a gewch ; curwch, 
ac fe agorir i chwi: 

8 Canys fpob un sydd yn gofyn, 
sydd yn derbyn; a'r neb sydd yn 
ceisio, sydd yn cael; ac i'r hwn 
sydd yn curo, yr agorir. 

9 Neu a oes un dyn o honoch, yr 


|hwn os gofyn ei fab iddo fara, a 


rydd iddo garreg ? 


S. MATTHEW, VIL 


10 Ac os gofyn efe bysgodyn, a 
ddyry efe sarph iddo? 
ll Os chwychwi gan hynny, £a 


chwi yn ddrwg, a fedrwch roddi) * 


rhoddion da i'ch plant, pa faint 
mwy y rhydd eich Tad yr hwn 
sydd yn y nefoedd bethau da i'r 
rhai a ofynant iddo? 

12 Am hynny pa bethau bynnag 
oll a ewyllysioch eu gwneuthur o 
ddynion ìi chwi, felly gwnewch chwi- 
thau iddynt hwy: canys hyn yw 
y gyfraith a'r prophwydi. 

13 1 “Ewch i mewn trwy y porth 
cyfyng: canys ehang 4w y porth, a 
llydan y y ffordd, sydd yn arwain 
ì ddistryw ; a llawer yw y rhai sydd 
yn myned i mewn trwyddi: 

14 *Oblegid cyfyng yw y porth, 
a chul yw y nU, a yn ar- 
wain i'r bywyd; ac ychydig yw 
rhai sydd yn ei chael br —- 

15  !Ymogelwch rhag gau-bro- 
phwydi, “y rhai a ddeuant attoch 
y'ngwisgoedd defaid, 
mewn bleiddiaid rheibus ydynt 
hwy. 

16 Wrth eu ffrwythau yr adnab- 
yddwch hwynt. "A gasgl rhai 
rawnwin oddi ar ddrain, neu ffigys 
oddi ar ysgall? 

17 Felly 9pob pren da sydd yn 
dwyn ffrwythau da; ond y pren 
drwg sydd yn dwyn ffrwythau drwg. 

18 Ni ddichon pren da ddwyn 
ffrwythau drwg, na phren drwg 
ddwyn ffrwythau da. 

19 PPob pren heb ddwyn ffrwyth 
da, a dorrir i lawr, ac a deílir yn tân. 

20 O herwydd paham, wrth eu 
ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. 

91 “Nid pob un a'r sydd yn 
dywedyd wrthyf, Arglwydd, Ar- 


glwydd, a ddaw i mewn i deyrnas| âc 


nefoedd; ond yr hwn sydd yn 
gwneuthur ewyllys fy Nhad yr hwn 
sydd yn y nefoedd. 

22 Llawer a ddywedant wrthyf 
yn y dydd hwnnw, Arglwydd, Ar- 
glwydd, oni "phrophwydasom yn 
dy enw di? ac oni fwriasom allan 
gythreuliaid yn dy enw dif ac oni 
wnaethom wyrthiau lawer yn dy 
enw di? 


23 Ac *yna yr addefaf wrthynt,|'I 


tNis adnabŵm chwi erioed: " ewch 


ymaith oddi wrthyf, chwi weith- 


redwyr anwiredd. 

24 Y Gan hynny “pwy bynnag 
sydd yn gwrandaw fy ngeiriau hyn, 
ac, yn eu gwneuthur, mi a cyflel- 


ond oddi rm 


ar y mynydd. 


h Luc 6. ôl. 


2 Mor gyf« 
yng. 


1 Deut. 13.3. 
Jer. 23. 16. 


m Mic. 2. 5. 
2 Tim. 3, 5, 


n Luc 6. 43, 


open, 12.29. 


P pen, 3. 10, 
oan l5. 2, 
6. 


1 Hos. 8. 2. 


Rhuf.2, 13. 
Iago 1, 22, 


rNum.24.4, | 


pen. 25. 4l, 
x Luc 6, 47. 





Glanhâw y gwahan-glwyfus. 





Anno | ybaf ef i wr doeth, yr hwn a ad- 
SON eiladodd ei dŷ ar y graig: 

25 A'r gwlaw a ddisgynodd, a'r 
llifeiriaint a ddaethant, a'r gwynt- 
oedd a chwythasant, ac a ruthrasant 
ar y tŷ hwnnw; ac ni syrthiodd: 
oblegid sylfaenesid ef ar y graig. 

26 A phob un a'r sydd yn gwran- 
daw fy ngeiriau hyn, ac heb eu 
gwneuthur, a gyffelybir i wr a 
yr hwn a adeiladodd ei dŷ ar 
tywod : 

27 A'r gwlaw a ddisgynodd, wr llif- 
ddyfroedd a ddaethant, a'r gwynt- 
oedd a chwythasant, ac a gurasant 
ar y tŷ hwnnw; ac efe a syrthiodd, 
a'i gwymp a fu fawr. 

28 A bu, wedi i'r Iesu orphen y 
yMucel, | geiriau hyn, ,y torfeydd a synnas- 
Luc 4.32. | ant wrth ei ddysgeidiaeth ef: 

:lonn 7.46.| 29 ZOanysyr oedd efe yn eu dysgu 
hwynt fel 42 ag awdurdod ganddo, 
ac nid fel yr ysgrifenyddion. 


PENNOD VIII. 

2 Crist yn glanhâu y gwahan-glwyfus; 5 yn 
iachâu gwas y canwriad, 14 a mam gwraig 
Petr, 16 a llawer o raî clwyfus eraill: 19 
yn dangos pa fodd y mae eî ddilyn ef : 29 
yn gostegu y dymmestl ar y môr: 28 yn 
gyrru cythreuliaid allan o ddau gythreulig ; 
9l ac yn caniadu iddynt fyned ŵ'r moch. 


NS wedi ei ddyfod ef i waered 


a'i mcnlyngaent ef. u 

|*Maclâ0. 2Âc wele, um gwahan-glwyfus a 

| 74512 | ddaeth, ac a'i halddysdd ef, gan 
ddywedyd, Arglwydd, os mynni, ti 
a elli fy nglanhâu i. 

3 A'r Iesu a estynodd ei law, ac a 
gyffyrddodd âg ef, gan ddywedyd, 
Mynnaf, glanhâer dì Ac yn y fan 
ei wahan-glwyf ef a lanhâwyd. 

AA dywedodd yr Iesu wrtho, 

2.PGwel na ddywedych wrth neb; 

[eithr dos, dangos dy hun i'r off. 
eiriad, ac offrymma y rhodd a 
orchymynodd “Moses, er tystiolaeth 
iddynt. 

5 “Ac wedi dyfod yr Iesu i 
mewn ì Capernaum, daeth atto 
ganwriad, gan ddeisyfu arno, 

6A dywedyd, Arglwydd, y mae fy 
ngwas yn gorwedd gartref yn glaf 
o'r parlys, ac mewn poen ddirfawr. 

7 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Mi a ddeuaf, ac a'i hiachâf ef. 

8 A'r canwriad a attebodd ac a 
*gne.19, ddywedodd, Arglwydd, *nid ydwyf 

fi deilwng i ddyfod o honot dan 
|£ nghronglwyd:: eithr yn unig 
1 Ps, 107. 20, | , dywed y gair, a'm gwas a 1achêir, 





$ Lef, 14. 3, 
4, 10, 


eLucT.l. 





890 


S. MATTHEW, VIIL 


or mynydd, torfeydd lawer | 


Iachâu mam gwraig Peir. 


9 Canys dyn ydwyf finnau dan |, Anno 
awdurdod, a chennyf filwyr danaf: 
a dyw edaf wrth hwn, Cerdda, ac 
efe a â; ac wrth arall, Tyred, ac 
efe a ddaw; ac wrth. fy ngwas, 
Gwna hyn, ac efe a'i gwna. 

10 A'r Iesu pan glybu, a ryfedd- 
odd, ac a ddywedodd wrth y rhai 
oedd yn canlyn, Yn wir meddaf ì 
chwi, Ni chefais gymmaint ffydd, 
na ddo yn yr Israel. 

ll Ac yr ydwyf yn dywedyd i 
chwi, y daw llawer o'r dwyrain 
a'r gorllewin, ac a eisteddant gyd 
âg Abraham ac Isaac a Jacob yn 
nheyrnas nefoedd ; 

12 Ond Pplant y ' deyr nas îa deflir 
Ir tywyllwch eithaf: yno y bydd 
wylofain a rhingcian dannedd. a 25. 30, 

13 A dywedodd yr Iesu wrth y 
canwriad, Dos ymaith ; ac megis y 
credaist, bydded i tì. A'i was a 
iachâwyd yn yr awr honno. 

14 1 £A phan ddaeth yr Iesu i dŷ 
Petr, efe a welodd “!ei , chwegr ef 
yn gorwedd, ac yn glaf o'r cryd. 

15 Ac efe a gyffyrddodd âl llaw 
hi; ar cryd ai gadawodd hi: a 
hi a gododd, ac a wasanaethodd 
arnynt. 

l6 $ “Ac wedi eì hwyrhâu hi, 
hwy a ddygasant atto lawer o rai Yiuo 4.40 
cythreulig: ac efe a fwriodd allan 
yr ysprydion â'4 air, ac a iachaodd 
yr holl gleifion ; 

17 Fel. y cyflawnid yr hyn a ddy- 
wedasid trwy Esaias y prophwyd, 
gan ddywedyd, " Efe a gymmerodd |" 
ein gwendid ni, ac a ddug eêm clef- 

dau. 

18 4 A'r Iesu, pan welodd dor- 
feydd lawer o'i amgylch, a or- 
chymynodd fyned drosodd i'r lân 
arall, 

19 A "rhyw ysgrifenydd a ddaeth, 
ac a ddywedodd wrtho, Athraw, 
mi a'th ganlynaf i ba le bynnag 
yr elych. 

20 A'r Iesu a. ddywedodd wrtho, 
Y mae ffauau gan y llwynogod, a 
chan ehediaid y nefoedd nythod; 
ond gan Fab y dyn nid oes le i 
roddi ei ben î lawr. 

21 Ac un arall o'i ddisgyblion a 
ddywedodd wrtho, Arglwydd, Pgâd ", 
i mi yn gyntaf fyned a chladdu 
fy nhad. 

22 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Canlyn fi; a gâd i'r meirw gladdu 
eu meirw. 


23 4 “Ac wedi iddo Jo fyned GAR mu i *i'r 





FAL 


y 4. 38, 
2 fam ei 
wraig ef. 


m Marc 1. 


Es. 53. 4, 


Pp v Hn. 


a a anr â, 


moi EN 22. 
S i long. 








DOMINI 
ôl. 


£ Mal. I. 11, 
Luc 13, 29, 


h pen. 21.43, 


Lu 13. 28, 


i] Cor. 9, 5. 


l Petr 2, Yi 


9 Luuc 9, 67, 








Gostegu yr ystorm. 


r Ps, 107.29, 


8 Marc 5. 1, 
26. 


Luc 8. 


4 ceidwaid. 


Luc 5. 8. 
Act. 16, 39, 


a More 2. 3. 


Luc 6. 18. 





llong, ei ddisgyblion a'i canlynas- 
ant ef. 

24 Ac wele, bu cynnwrf mawr 
yn y môr, hyd oni chuddiwyd y 


llong gan y tonnau: eithr efe oedd 


yn cysgu. 


25 A'i ddisgyblion a ddaethant 


||atto, ac a'i deffroasant, gan ddy- 
|wedyd, Arglwydd, cadw ni: darfu 


am danom. 

26 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Paham yr ydych yn ofnus, O chwi 
o ychydig ffydd? Yna "y cododd 
efe, ac y ceryddodd y gwyntoedd 
ar môr; a bu dawelwch mawr. 

27 A'r dynion a ryfeddasant, gan 
ddywedyd, Pa ryw un yw hwn, gan 
fod y gwyntoedd hefyd a'r môr yn 
ufuddhâu iddo! 

28 S4 *Ac wedi ei ddyfod ef i'r 
lân arall, i wlad y Gergesiaid, dau 
ddieílig a gyfarfuant âg ef, y rhai a 
ddeuent o'r beddau, yn dra ffyrnig, 
fel na allai neb fyned y ffordd honno. 

29 Ac wele, hwy a_lefasant, gan 
ddywedyd, Iesu, Fab Duw, beth 
sydd i nì a wnelom â thi? a ddaeth- 
ost ti yma i'n poeni ni cyn yr amser? 

30 Ac yr oedd ym mhell oddi wrth- 
ynt genfaint o foch lawer, yn pori. 

31 A'r cythreuliaid a ddeisyfasant 
arno, gan ddywedyd, Os bwri ni 
allan, caniat6&â i ni fyned ymaith 
i'r genfaint foch. 

32 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ewch. A hwy wedi myned allan, a 
acthant i'r genfaint foch: ac wele, 
yr holl genfaint foch a ruthrodd 
dros y dibyn ir môr, ac a fuant 
feirw yn y dyfroedd. 

33 A'r *meichiaid a ffoisant: ac 
wedi eu dyfod hwy i'r ddinas, hwy 
a fynegasant bob peth; a pha beth 
a, ddarfuasai i'r rhai dieflig. 

34 Ac wele, yr holl ddinas a ddaeth 
allan i gyfarfod â'r Iesu: a phan ei 
gwelsant, *attolygasant iddo ymad- 


.|ael o'u cyffiniau hwynt. 


PENNOD IX. 

2 Crist yn iachâu un claf o'r parlys, 9 yn galw 
Matthew o'r dollfa, 10 yn Uwytla gyd â 
phublicanod a phechaduriaid, 14 yn am- 
ddiffyn eî ddisgyblion am nad ymprydient, 
20 yn iachâu y diferlif gwaed, 29 yn cyfodi 
merch Jaîrus o farw, 21 yn rhoddi, eu golwg 
i ddau ddyn dal, 92 yn iachdu mudan 
cythreulig, 96 ac yn tosturio wrth y dyrfa. 
A efe a aeth i mewn i'r llong, 

ac a aeth trosodd, ac a ddaeth 

i'w ddinas ei hun. 

2 * Ac wele, hwy a ddygasant atto 
wr claf o'r parlys, yn gorwedd 


891 


S, MATTHRW, IX. 


mewn gwely: ar Iesu yn gweled eu 


Tachâw un glaf o'r parlys. 


Anno 


ffydd hwy, a ddywedodd wrth y claf | POMINI 


o'r parlys, Ja fab, cymmer gysur; 
maddeuwyd i ti dy bechodau. 

3 Ac wele, rhai o'r ysgrifenyddion 
a ddywedasant ynddynt eu hunain, 
Y mae hwn yn cablu. 

4 A phan welodd yr Iesu eu medd- 
yliau, efe a ddywedodd, Paham y 
meddyliwch ddrwg yn cich calon- 
nau € 

5 Oanys pa un hawsaf ai dywed- 
yd, Maddeuwyd i ti dy bechodau; 
ai dywedyd, Cyfod, a rhodia ? 

G Eithr fel y gwypoch fod awdur- 
dod gan Fab y dyn ar y ddaear i 
faddeu pechodau, (yna y dywedodd 
efe wrth y claf o'r parlys,) Cyfod, 
cymmer dy wely i fynu, a dos i'th dŷ. 

7 Ac efe a gyfododd, ac a acth 
ymaith i'w dŷ ei hun. 

8 A'r torfeydd pan welsant, rhyf- 
eddu a wnaethant, a gogoneddu 
Duw, yr hwn a roisai gyfryw awd- 
urdod i ddynion. 

9 Y PAc fel yr oedd yr Iesu yn 
myned oddi yno, efe a ganfu wr 
yn eistedd wrth y dollfa, a elwid 
Matthew, ac a ddywedodd wrtho, 
Canlyn fi. Ac efe a gyfododd, ac 
ai canlynodd ef. 

10 1 A bu, ac efe yn eistedd i 
fwytta yn y fŷ, wele hefyd, pub- 
licanod lawer a phechaduriaid a 
ddaethant ac a eisteddasant gyd 
â'r Iesu a'i ddisgyblion. 

ll A phan welodd y Phariseaid, 
hwy a ddywedasant wrth ei ddis- 
gyblion ef, Paham y bwytty eich 
Athraw chwi gyd â'r publicauod 
a'r pechaduriaid? 

12 A phan glybu yr Iesu, efo a 
ddywedodd wrthynt, Nid rhaid i'r 
rhai iach wrth feddyg, ond i'r rhai 
cleifion. 

13 Ond ewch, a dysgwch pa beth 
yw Ayn, “Trugaredd yr ydwyf yn ei 


ewyllysio, ac nid aberth: canys ni| 7,s 


ddeuthum i alw rhai cyfiawn, *ond 
pechaduriaid, i edifeirwch. 
14 4 Yna y daeth disgyblion Ioan 


atto, gan ddywedyd, “Paham yr|*i 


ydym ni a'r Phariseaid yn ympryd- 
io yn fynych, ond dy ddisgyblion 
di nid ydynt yn ymprydio? 

15 A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 
A all fplant yr ystafell brïodas alaru 
tra fo y prïod-fab gyd â hwynt? 
ond y dyddiau a ddaw, pan ddyger 
y prïod-fab oddi arnynt, ac yna yr 
ymprydiant. 





b Marc 2, 
14 


Luc 5. A 


c IIos. 6. 6. 
Mic, 6. 6, 


pen. 12.7. 
d ] Tim. 1, 
15. 


o Marc 2, 18, 
uc 5, 33, 


f Ioan 3, 29, 





Cyfodi merch Jairus o farw. 


S. MATTHEW, X. 


Amnfoniad yr apostolion. 





Anno 
DOMINI 
eu Ít 


E Marc 5.22. 


h Marc. 5.25. 
uc 8. 


îBuc 7. 50, 
a S. 48. 
a l7. 19. 
a.l$8. 42. 


k Edrych 
2 Chron. 
98. 25. 


1 Act. 20, 10, 










n Marc 1.96. 


16 Hefyd, ni ddyd neb lain o 
frethyn newydd at hen ddilledyn: 
canys y cyflawniad a dŷn oddi wrth 
y dilledyn, a'r rhwyg a wneir yn 
waeth. 

l7 Ac ni ddodant win newydd 
mewn costrelau hen: os amgen, y 
costrelau a dyrr, a'r gwin a red allan, 
ar costrelau a gollir: eithr gwin 
newydd a ddodant mewn costrelau 
newyddion, ac felly y cedwir y ddau. 

18 4 “Tra yr oedd efe yn dywed- 
yd hyn wrthynt, wele, daeth rhyw 
bennaeth, ac a1 haddolodd ef, gan 
ddywedyd, Bu farw fy merch yr 
awr hon: eithr tyred, a gosod dy 
law arni, a byw fydd hi. 

19 A'r Iesu a gyfododd, ac a'i can- 
lynodd ef, a'i ddisgyblion. 

20 ST (BAc wele, gwraìg y buasai 
gwaedlif arni ddeuddeng mlynedd, 
a ddaeth o'r tu cefn t4do, ac a 
gyffyrddodd âg ymyl ei wisg ef: 

21 Canys hi a ddywedasai ynddi 
ei hun, Os câf yn unig gyffwrdd 
â'l wisg ef, iach fyddaf. 

22 Yna yr Iesu a drodd; a phan 
ei gwelodd hi, efe a. ddywedodd, 
Ho ferch, bydd gysurus; 'dy ffydd 
a'th iachaodd. A'r wraig a iach- 
âwyd o'r awr honno.) 

23 A phan ddaeth yr Iesu i dŷ y 
pennaeth, a» gweled “y cerddorion 
wr dyrfa yn terfysgu, 

24 Efe a ddywedodd wrthynt, !Cil- 
iwch; canys ni bu farw y llangces, 
ond cysgu y mae hi. A hwy a'i 
gwatwarasant ef. 

25 Ac wedi bwrw y dyrfa allan, efe 
a aeth i mewn, ac a ymaflodd yn ei 
llaw hi ; a'r llangces a gyfododd. 

26 A'r gair o hyn a aeth dros yr 
holl wlad honno. 

27 «I A phan oedd yr Iesu yn myn- 
ed oddi yno, dau ddeillion a'i can- 
lynasant ef, gan lefain a dywedyd, 
Mab Dafydd, trugarhâ wrthym. 

28 Ac wedi iddo ddyfod i'r tŷ, 
y deillion a ddaethant atto: ar 
lesu a ddywedodd wrthynt, A yd- 
ych chwi yn credu y gallaf fi 
wneuthur hyn? Hwy a ddywedas- 
ant wrtho, Ydym, Arglwydd. 

29 Yna y cyffyrddodd efe â'u llyg- 
aid hwy, gan ddywedyd, Yn ol eich 
ffydd bydded i chwi. 

30 A'u llygaid a agorwyd: ar 
Iesu a orchymynodd iddynt trwy 


mpen.8.f. fygwth, gan ddywedyd, "Gwelwch 
'u, | Ias gwypo neb. 


31 POnd wedi iddynt ymadaw, 


892 


hwy a'i clodforasant ef trwy yr holl| _ Anno 


wlad honno. 


DOMINI 


31. 
32 4 “Ac a hwy yn myned allan, |, gaych 


wele, rhai a ddygasant atto ddyn 
mud, cythreulig, 

33 Ac wedi bwrw y cythraul all- 
an, llefarodd y mudan : a'r torfeydd 
a ryfeddasant, gan ddywedyd, Ni 
welwyd y cyffelyb erioed yn Israel. 

34 Ond y Phariseaid a ddywed- 
asant, PTrwy bennaeth y cythreul- 
iaid y mae efe yn bwrw allan gy- 
threuliaid. 

35 1 A'r Iesu a aeth o amgylch yr 
holl ddinasoedd ar trefydd, 'gan 
ddysgu yn eu synagogau hwynt, a 
chan bregethu efengyl y deyrnas, a 
iachâu pob clefyd a phob afiechyd 
ym mhlith y bobl. 

36 4 A *phan welodd efe y torf- 
eydd, efe a dosturiodd wrthynt, am 
eu bod wedi blino, au gwasgaru, 
fel * defaid heb ganddynt fugail. 

37 Yna y dywedodd efe wrth ei 
ddisgyblion, " Y cynhauaf yn ddïau 
sydd fawr, ond y gweithwyr yn 
anaml: 

38 *Am hynny attolygwch i Ar- 
glwydd y cynhauaf, anfon gweith- 
wyr i'w gynhauaf, 


PENNOD X. 


1 Orist yn anfon eî ddeuddeg apostol, gan 

roddi gallu iddynt 4 wneuthur rhyfeddodau * 

5 yn rhoddi gorchymyn iddyni, ac yn eu 

dysgu, 16 ac yn eu cysuro yn erbyn erlidiau, 

40 ac yn addaw bendith â'r rhaî a'u der- 

bynio hwynt. 

CO “wedi galw ei ddeuddeg dis- 
gybl atto, efe a roddes iddynt 
awdurdod “gym erbyn ysprydion 
aflan, i'w bwrw hwynt allan, ac i 
iachâu pob clefyd a phob afiechyd, 

2 Ac enwau y deuddeg apostolion 
yw y rhai hyn: Y cyntaf, Simon, 
Pyr hwn a elwir Petr, ac Andreas 
ei frawd; Iago mab Zebedêus, ac 
Ioan eì frawd ; 

3 Phylip, a Bartholom€us; Tho- 
mas, a Matthew y publican; Iago 
mab Alphêus, a Lebbêus, yr hwn 
a gyfenwid Thadêus ; 

4 Simon y Canaanead, a Judas 
Iscariot, yr hwn hefyd a'i bradych- 
odd ef. 

5 Y deuddeg hyn a anfonodd yr 
Iesu, ac a orchymynodd iddynt, gan 
ddywedyd, Nac ewch i ffordd y 
Cenhedloedd, ac i ddinas “y Sa- 
mariaid nac ewch i mewn: 

6 Eithr 1 ewch yn hytrach at gyfr- 
golledig ddefaid tŷ Israel. 





en, 12.22, 
uc 11. 14, 


Ppen.12,24, 
Marc 3, 22. 
Luc 11. 15. 


ag Marc 6. 6. 
Luc 13. 22. 
r pen. â. 29, 


s Marc 6. o, 


t Num. 27, 


Zech. 10.2, 


u Luc 10. 2, 
Ioan 4, 35, 


x 2 Thess, 
3.1, 


a Marc 3, 14, 


2 ar, 


b Ioan 1, 42, 


c2 Bren. 
17. 24. 
Ioan 4. 9, 


20, 
d i» 15,24, 
ct. 13, 46, 





Anno 
DOMINI 
Sl 





e Luc 9. 2. 
f pen. 3. 2, 
a&,l7. 

Luc 10, 9, 


6 Act. 8. 18, 
20, 


h 1 Cor.9.7. 


a 22, 30. 

î Marc 6. 8. 
k Luc 10. 7. 
1 Cor. 9. 7. 
i Tim. 5. 


ì Luc 10. 8, 


m Marc 6. 
Luc 9. 5. 
alo,lO,11, 


n Neh. 5. 13. 
Act. 12.51, 
a.l0, 6. 


o pen. ll, 
22, 24, 


P Luc 10, 3, 


g Rhuf. 16. 
19, 


r pen. 24, 9, 
Marc 19. 9. 
Luc 21, 12, 
s Act. 5. 40, 


t Act, 12.1. 
a.25. 23. 


u Marc 12, 
ll. 


x Ex.4,12, 


y Mic, 7. 6. 
Luc 21, 16. 


rLuc21.17. 


a pen. 24, 13. 
Marc 12. 


o 


———E—-  ——————— —______—_———_—_—_—__—— ss Ye a HN NWNTWN NHWF HY — Kc X80 ) | —— ————— se 
W- 


Orist yn haddysgu 


,7 *Ac wrth fyned, pregethwch, 
gan ddywedyd, Fod fíteyrnas nef- 
oedd yn nesâu. 

8 Iachêwch y cleifion, glanhêwch 
y rhaì gwahan-glwyfus, cyfodwch 
y meirw, bwriwch allan gythreul- 
iaid: derbyniasoch “yn rhad, rhodd- 
wch yn rhad. 

9 "Na feddwch aur, nac arian, 
nac efydd i'ch pyrsau ; 

10 Nac ysgrepan i'r daith, na dwy 
bais, nac esgidiau, na ffon: “ canys 
teilwng ì'r gweithiwr ei fwyd. 

ll 'Ac i ba ddinas bynnag neu 
dref yr eloch, ymofynwch pwy sydd 
deilwng ynddi ; ac yno trigwch hyd 
onid eloch ymaith. 

12 A phan ddeloch i dŷ, cyferch- 
wch well iddo. 

13 Ac os bydd y tŷ yn deilwng, 
deued eich tangnefedd arno: ac 
oni bydd yn deilwng, dychweled 
eich tangnefedd attoch. 

14 "A phwy bynnag ni'ch derbyn- 
io chwì, ac ni wrandawo eich geir- 
iau, pan ymadawoch o'r tŷ hwnnw, 
neu or ddinas honno, P ysgydwch 
y llwch oddi wrth eich traed. 

15 Yn wir meddaf i chwi, ? Es- 
mwythach fydd i dir y Sodomiaid 
a'r Gomorriaid yn nydd y farn, nag 
i'r ddinas honno. 

16 J Wele, Pyr ydwyf fi yn eich 
danfon fel defaid y'nghanol bleidd- 
iaid; “byddwch chwithau gall fel y 
seirph, a diniwed fel y colommenod. 

17 Eithr ymogelwch rhag dynion; 
canys "hwy a'ch rhoddant chwi i 
fynu i'r cynghorau, ac "a'ch ffre- 
wyllant chwi yn eu synagogau. 

8 A *chwi a ddygir at lywiawd- 
wyr a brenhinoedd o'm hachos i, 
er tystiolaeth iddynt hwy ac i'r 
Cenhedloedd. 

19 " Eithr pan y'ch rhoddant chwi 
1 fynu, na ofelwch pa fodd neu pa 
beth a lefaroch: canys “rhoddir i 
chwi yn yr awr honno pa beth a 
lefaroch. 

20 Canys nid chwychwi yw y rhai 
sydd yn llefaru, ond Yspryd eich 
Tad yr hwn sydd yn llefaru ynoch. 

217A brawd a rydd frawd i fynu 
i farwolaeth, a thad ei blentyn: a 
phlant a godant i fynu yn erbyn 
ew rhïeni, ac a barant eu marwol- 
aeth hwynt. 

22 A “chas fyddwch gan bawb 
er mwyn fy enw i: ond *yr hwn 
a barhao hyd y diwedd, efe fydd 
cadwedig. 


893 


S. MATTHEW, X. 


23 A Pphan y'ch erlidiant yn y 
ddinas hon, ffowch i un arall: can- 


ac yn. eu cysuro. 


Anno 
DOMINI 
yd 


ys yn wir y dywedaf wrthych, Na!,— 


orphenwch ddinasoedd Israel, nes, 
dyfod Mab y dyn. 


24 “Nid yw y disgybl yn uwch|»s 


na athraw, nar gwas yn uwch 
nai arglwydd. 

25 Digon i'r disgybl fod fel ei 
athraw, a'r gwas fel ei arglwydd. 
Os “galwasant berchen y tŷ yn 
* Beelzebub, pa faint mwy ei dy- 
lwyth ef? 

26 Am hynny nac ofnwch hwynt: 
oblegid *nid oes dim euddiedig, a'r 
nas datguddir; na dirgel, ar nas 
gwybyddir. 

27 Yr hyn yr ydwyf yn ei ddywed- 
yd wrthych chwi yn y tywyllwch, 
dywedwch yn y goleuni: a'r hyn a 
glywch yn y glust, pregethwch ar 
bennau y tai. 

28 *' Ac nac ofnwch rhag y rhai a 
laddant y corph, ac nid allant ladd 
yr enaid ; eithr yn hytrach ofnwch 
yr hwn a ddichon ddistrywio enaid 
a chorph yn uffern. 

29 Oni werthir dau aderyn y tô 
er ffyrling? ac ni syrth un o hon- 
ynt ar y ddaear heb eich Tad chwi. 

30 £Ac y mae, ïe, holl wallt eich 
pen wedi eu cyfrif. 

31 Nac ofnwch gan hynny: chwi 
a delwch fwy na llawer o adar y tô. 

32 "Pwy bynnag gan hynny a'm 
cyíffeso 1 y'ngŵydd dynion, !min- 
nau ai cyffesaf yntau y'ngŵydd fy 
Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd: 

33 FA phwy bynnag a'm gwado i 


y'ngŵydd dynion, minnau a'i gwadaf aT 


yntau y'ngŵydd fy Nhad yr hwn 
sydd yn y nefoedd. 


c Luc 6. 40, 
Ionn 13,16. 
a.l5. 20, 


d pen. 12. 24, 


e Marc 4, 22, 
Luc 8. 17. 
A2 2: 


f Luc 12. 4. 


£1 Sam. 14, 
a Sam. 14. 


lu. 
Luc 21. 18. 
Act. 27.94. 


h Iuc 12. 8. 
Rhuf 10. 9, 
10. 

í Dat, 3. 5. 


E Marc 8.38. 
Luc 9. 26. 
im. 2. 


34 !Na thybygwch fy nyfod i ddan- |1Luc12.49, 
fon tangnefedd ar y ddaear: ni| 
ddeuthum i ddanfon tangnefedd, 
ond cleddyf. 

35 Canys mi a ddeuthum i osod 
dyn i ymrafaelio "yn erbyn ei dad, jm Mic.7.6. 
a'r ferch yn erbyn ei mam, a'r waudd 
yn erbyn ei chwegr. 

36 A " gelynion dyn fydd tylwyth |» Pe. 41.9. 
ei dŷ ei hun. Mic. 7. 6. 

37 “Yr hwn sydd yn caru tad mws 
neu fam yn fwy na myfi, nid yw 
deilwng o honof fi: ar neb sydd 
yn caru mab neu ferch yn fwy na 
myfi, nid yw deilwng o honof fi. 

38 " A'r hwn nid yw yn cymmeryd |?pen.1&2t. 
ei groes, ac yn canlyn ar fy ol i,| Luc9,23. 
nid yw deilwng o honof fi, rr 

39 1Y neb sydd yn cael ei einioes, | Ton 12 2. 

gd 


Ff 


Anno 
DOMINI 
31. 





r pen. 18. 5. 
uc 10, 16. 
Ioan13.20, 
Gal, 4, 14, 


81] Bren. 17. 
10.a 18. 4 
2 Dren,4.8. 


o. 40. 
Marc 9. 41. 
Meb. 6. 10. 


WE PHDDD SER 


|| 8 Luc 7. 18. 


c Es. 61, 1. 
Luc 4, 18. 


d]Cor.1. 
gr 


Gal, 5. 11. 
I eDuc 7. 21, 


Tystiolaeth Orist am Ioan. 


a'i cyll: a'r neb a gollo ei einioes 
o'm plegid i, a'i caiff hi. 

40 4 'Y neb sydd yn eich der- 
byn chwi, sydd yn fy nerbyn ì; ar 
neb sydd yn fy nerbyn ì, sydd yn 
derbyn yr hwn a'm danfonodd i. 

41 *Y neb sydd yn derbyn pro- 
phwyd yn enw prophwyd, a dder- 
byn wobr prophwyd ; ar neb sydd 
yn derbyn 472 cyfiawn yn enw tm 
cyfiawn, a dderbyn wobr tm cyf- 
iawn. 

42 *A phwy bynnag a roddo i'w 
yfed i un or rhai bychain hyn, 
phïolaìd o ddwfr oer yn unig yn 
enw disgybl, yn wir meddaf i chwi, 
Ni chyll efe ei wobr. 


PENNOD XI. 


2 Ioan yn anfon eî ddisgyblion at Grist. 
Tystiolaeth Orist am Ioan. 18 Tyb y bobl 
am Ioan, a Christ. 20 Orist yn dannod. an- 
niolchgarwch a dîedifeirwch, Chorazin, Beth- 
saida, a. Chapernaum : 25 a chan foliannu 
doethineb ei Dad, yn egluro yr efengyl â'r 
rhai bychain; 29 yn galw atto y rhaî sydd 
yn teimlo baich eu pechodau. 


— pan orphenodd yr Iesu 
orchymyn i'w ddeuddeg dis- 
gybl, efe a aeth oddi yno i ddysgu 
ac i bregethu yn eu dinasoedd hwy. 

29A Ioan, pan glybu yn y carch- 
ar weithredoedd Orist, wedi danfon 
dau o'i ddisgyblion, 

3 A ddywedodd wrtho, Ai tydi 
yw yr hwn sydd yn dyfod, ai un 
arall yr ydym yn ei ddisgwyl? 

4 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Ewch, a myneg- 
wch i Ioan y pethau a glywch ac 
a welwch : 

5 PY mae y deillion yn gweled 
eilwaith, a'r cloffion yn rhodio, a'r 
cleifion gwahanol wedi eu glanhâu, 
ar byddariaid yn clywed; y mae 


y meirw yn cyfodi, a'r “tlodion yn |. 


cael pregethu yr efengyl iddynt, 

6 A dedwydd yw yr Awn ni 
9 rwystrìr ynof fi. 

7 Y *Ac a hwy yn myned ymaith, 
yr Iesu a ddechreuodd ddywedyd 
wrth y bobloedd am Ioan, Pa beth 
yr aethoch allan i'r anialwch i edrych 
am danof ai corsen yn ysgwyd gan 
wynt 

8 Eithr pa beth yr aethoch allan 


|i'w weled? ai dyn wedi ei wisgo â 


dillad esmwyth? wele, y rhai sydd 
yn gwìscgo dêM/ad esmwyth, mewn 
tai brenhinoedd y maent. 

9 Eithr pa beth yr aethoch allan 
i'w weled ? aì prophwyd? ïe, medd- 
af 1 chwi, a mwy na phrophwyd: 


894 


S. MATTHEW, XI. 


10 Canys hwn ydyw efe am yr 
hwn yr ysgrifenwyd, £Wele, yr yd- 
wyf fì yn anfon fy nghennad o flaen 
dy wyneb, yr hwn a barottoa dy 
ffordd o'th ílaen. 

ll Yn wir meddaf i chwi, Ym 
mhlith plant gwragedd, nî chododd 
neb mwy nag Ioan Fedyddiwr: er 
hynny yr hwn sydd leiaf yn nheyrn- 
as nefoedd, sydd fwy nag ef. 

12 “Ac o ddyddiau loan Fedydd- 
iwr hyd yn awr, yr ydys yn treisio 
teyrnas nefoedd, a threiswyr sydd 
yn ei chipio hi. 

18 Conys yr holl brophwydi a'r 
gyfraith a brophwydasant hyd Ioan. 

l4 Ac os ewyllysiwch eê dder- 
byn, efe yw "Elïas, yr hwn oedd 
ar ddyfod. 

15 !Y neb sydd ganddo glustiau 
ì wrandaw, gwrandawed. 


16 “Eithr i ba beth y cyffelybaf] s 
fì y genhedlaeth hon? Cyffelyb yw |x1 


1 blant yn eistedd yn y marchnad- 
oedd, ac yn llefain wrth eu cyfeill- 
ion, 

17 Ac yn dywedyd, Canasom bib- 
ell i chwi, ac ni ddawnsiasoch; 
canasom alarnad i chwi, ac ni 
chwynfanasoch. 

18 Canys daeth Ioan heb na bwytta 
nac yfed; ac meddant, Y mae cy- 
thraul ganddo. 

19 Daeth Mab y dyn yn bwytta 
ac yn yfed; ac meddant, Wele 
ddyn glwth, ac yfwr gwin, cyfaill 
publicanod a phechaduriaid. A 
doethineb a gyfiawnhâwyd gan ei 
phlant ei hun. 

20 4 'Yna y dechreuodd efe edliw 
i'r dinasoedd yn y rhai y gwnaeth- 
id y rhan fwyaf o'i weithredoedd 
nerthol ef, am nad edifarhasent : 

21 Gwae di, Chorazin! gwae di, 
Bethsaida! canys pe gwnaethid yn 
Tyrus a Sidon y gweithredoedd 
nerthol a wnaethpwyd ynoch chwi, 
hwy a edifarhasent er ys talm mewn 
sachlïan a lludw, 

22 Eithr meddaf i chwi, FEs- 
mwythach fydd i Tyrus a Sidon 
yn nydd y farn, nag i chwi. 

23 A thydi, Capernaum, yr hon a 
ddyrchafwyd hyd y nef, a dynnir 
i lawr hyd yn uffern: canys pe 
gwnaethid yn Sodom y gweithred- 
oedd nerthol a wnaethpwyd ynot 
tì, hi a fuasai yn aros hyd heddyw. 

24 Eithr yr ydwyf yn dywedyd i 
chwi, Y bydd esmwythach i dir 


Sodom yn nydd y farn, nag i ti. 


COeryddw Chorazin. 










fMal,8o.1. 
Marc 1. 2, 
Luc. 7. 


& Luc 16. 16, 


h Mal. 4. 5, 
en,17. 12. 
uc 1. 17. 


Í Luc 10.13. 


m pen. 10, 
15. 





Am dorriad y Sabbath. 


Anno 
DOMINI 
2 





n Luc 10. 21, 


loan 3. 35, 


a 6. 46. 
a lO, 15. 


r Zech. 9. 9, 
Phil.2.7,8. 
& Jer. 6. 16. 


tl Ioan 5,3, 


a I)ent, 23, 
o 


95. 
Marc 2, 23, 
“Luc, 


2 gyfreith- 
| lawn. 


| b1 Sam.9L 
| 6 





oedd gyf- 
| reithlawn. 


Ioon 7, 22, 
f2 Chron. 


| & lIogs, 








25 4 "Yr amser hwnnw yr atteb- 
odd yr Iesu, ac y dywedodd, I ti 
yr ydwyf yn dïolch, O Dad, Ar- 


clwydd nef a daear, am i ti 9guddio | 
.21.| y pethau hyn rhag y doethion a'r | 


rhai deallus, a'u datguddio o honot 
ì rai bychain: 
26 Iê, O Dad; canys felly y rhyng- 
odd bodd i ti. 
27 P Pob peth a roddwyd i mi gan 
fy Nhad: ac nid edwyn neb y Ma 
ond y Tad; “ac nid edwyn neb y 
Tad ond y Mab, a'r hwn yr ewyll- 
ysio y Mab e ddatguddio iddo. 
28 Y Deuwch attaf fi bawb a'r y 
sydd yn flinderog ac yn llwythog 
a mi a esmwythâf arnoch. 
29 Cymmerwch fy iau arnoch, a 
dysgwch gennyf; canys addfwyn 
ydwyf, a "gostyngedig o galon: *a 
chwi a gewch orphwysdra i'ch en- 
eidiau : 
30 *Canys fy iau sydd esmwyth, 
a'm baich sydd ysgafn. 
PENNOD XII 


1 Orist yn ceryddu dallineb y Phariseaid, o 
ran torri y Sabbath; 9 trwy ysgrythyrau, 10 
(rwy reswm, 19 a thrwy ryfeddod ; 22 yn 
iachâu y dyn cythreulig, mud, a dall. 91 Ni 
faddeuir byth gabledd yn erbyn yr Yspryd 
Glân. 96 Y rhoddir cyfrif am eiriau segur. 
98 Y mae yn ceryddu yr anfyddloniaid a 
geisient arwydd ; 49 ac yn dangos pwy yw 
eî frawd, a'i chwaer, a'i fam. 

R amser hwnnw *yr aeth yr 

Iesu ar y dydd Sabbath trwy 
yr ŷd: ac yr oedd chwant bwyd 
ar ei ddisgyblion, a hwy a dde- 
chreuasant dynnu tywys, a bwytta. 

2 A phan welodd y Phariseaid, 
hwy a ddywedasant wrtho, Wele, y 
mae dy ddisgyblion yn gwneuthur 
yr hyn nid yw “rydd ei wneuthur 
ar y Sabbath. 

3 Ac efe a ddywedodd wrth- 
ynt, Oni ddarllenasoch ? pa beth a 
wnaeth Dafydd, pan oedd chwant 
bwyd arno ef, ar rhai ocdd gyd 
âg ef? 

4 Pa fodd yr aeth efe i mewn i 
dŷ Dduw, ac y bwyttaodd *<cy bara 
gosod, yr hwn nid oedd rydd iddo 
ei fwytta, nac i'r rhai oedd gyd âg 


:S'| ef, “ond yn unig i'r offeiriaid € 


5 Neu oni ddarllenasoch yn y 
“gyfraith, fod yr offeiriaid ar y 


.pabbathau yn y deml yn halogi y 


Sabbath, a'u bod yn ddigerydd 
6 Eithr yr ydwyf yn dywedyd i 
chwi, fod yma “422 mwy na'r deml. 
7 Ond pe gwybasech beth yw 


6. 6. eí 
| »en.0.13. | ym, E'Trugaredd a ewyllysiaf, ac 


805 


S. MATTHEW, XIL 


nid aberth, ni farnasech chwi yn 
erbyn y rhai diniwed. 

8 Canys Arglwydd ar y Sabbath 
hefyd yw Mab y dyn. 

9 .Ac wedi iddo ymadael oddi 
yno, efe a aeth i'w synagog hwynt. 

10 4 Ac wele, yr oedd dyn a chan- 
ddo law wedi gwywo. A hwy a 
ofynasant iddo, gan ddywedyd, ' Ai 
£*rhydd iachâu ar y Sabbathau? fel 
y gallent achwyn arno. 
ll Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa ddyn o honoch fydd a chanddo 
un ddafad, ac “o syrth honno mewn 
pwll ar y 4ydd Sabbath, nid ymeifl 
ynddi, a'2 chodi allan ? 
12 Pa faint gwell gan hynny ydyw 
dyn na dafad? Felly *rhydd yw 
gwneuthur yn dda ar y Sabbathau. 
159 Yna y dywedodd efe wrth y 
dyn, Estyn dy law. Ac efe a'i hes- 
tynodd; a A4 a wnaed yn iach, fel 
y llall, 
14 4 Yna yr aeth !y Phariseaid 
allan, ac a “ymgynghorasant yn ei 


erbyn ef, pa fodd y difethent ef. . 


15 A'r Iesu gan wybod, "^a giliodd 
oddi yno; "a thorfeydd lawer a'i 
canlynasant ef, ac efe a'u hiach- 
aodd hwynt oll; 

16 Ac 9a orchymynodd iddynt, 
na " wnaent ef yn gyhoedd : 

17 FeìÌ y cyflawnid yr hyn a ddy- 
wedasid trwy Esaias y prophwyd, 
gan ddywedyd, 

18 PWele fy ngwasanaethwr, yr 
hwn a ddewisais; fy anwylyd, 1 yn 
yr hwn y mae fy enaid yn fodd- 
lawn: gosodaf fy yspryd arno, ac 
efe a draetha farn i'r Cenhedloedd. 

19 Nid ymryson efe, ac ni lefain ; 
ac ni chlyw neb ei lais ef yn yr 
heolydd. 

20 Corsen ysig nis tyrr, a llin yn 
mygu nis diffydd, hyd oni ddygo 
efc allan farn ìi fuddugoliaeth. 

21 Ac yn ei enw ef y gobeithia 
y Cenhedloedd. | 

22 4 " Yna y dygpwyd atto un cy- 
threulig, dall a mud: ac efe a'i 
hiachaodd ef, fel y llefarodd ac y 
gwelodd y dall a mud. 

23 A'r holl dorfeydd a synnasant, 
ac a ddywedasant, Ai hwn yw mab 
Dafydd ? 

24 * Eithr pan glybu y Phariseaid, 
hwy a ddywedasant, Nid yw hwn 
yn bwrw allan gythreuliaid, ond 
rwy *Beelzebub pennaeth y cy- 
threuliaid. 

25 A'r lesu yn gwybod eu medd- 


5 pen. 9. ô4, 





8 Gr. Deel- 





— 


Tachâu Uaw wywcdig. | 


Anno 
DOMINI 
Ps] |t 





h Marc 2. 1. 
Luc 6, 6. 


iLuc13.14, | 
a.l4. 3, 
Ioan 9. 16. 


â cyfreith- 
lawn. 


k Ex. 3. 4. 
Deut, 22, 4, 


9 cyfreith- 
awn. 


6 Neu, gym- 
merasant 
gynghor. 

m Edrych 
pen. 10, 23, 

n pcn, 19. 2, 





o pcn. 9, 30. 


T chyhoedd- 
eu ef. 


P Es. 42,1, 
8 pen. 3. 17.] 
a llfla GY: 


rpen 9. 22, 
Marc 3. 11. 
Luc ll.l4, 


Iarc 3. 22. 
Luc 11,15. 


zebul: felly 
ad. 27. 





a, 


Hngh ealed... MAFFIA Ua cabledd. 





â Es, 49, 24, 
Luc 11, 22, 





a Marc o. 28. 
Luc I2.10 
Heb, 6. 
a l0. 26, 29, 
1 Ioan 5,16. 


sn Ji 


5 pen, 3. 7. 
&.29. 2, 


a Luc 6. 45, 


| 
need 7. 17. 
| 





bpen, 16. 1. 
Marc S$. 11, 
DU y1 16, 


Te WEAD 


| ln 


yliau, a ddywedodd wrthynt, Pob 
teyrnas wedi ymrannu yn ei herbyn 
ei hun, a anghyfanneddir ; a phob 
dinas neu dŷ wedi ymrannu yn ei 
erbyn ei hun, ni saif. 

96 Ac os Satan a fwrw allan Sa- 
tan, efe a ymrannodd yn ei erbyn 
ei hun: pa wedd gan hynny y saif 
ei deyrnas ef? 

297 Ac os trwy Beelzebub yr yd- 
wyf fi yn bwrw allan gythreuliaid, 
írwy bwy y mae eich plant chwi yn 
euw bwrw Awymnt allan? am hynny 
y byddant hwy yn farnwyr arnoch 
chwi. 

28 Eithr os ydwyf fi yn bwrw all- 
an gythreuliaid trwy Yspryd Duw, 
yna y daeth teyrnas Dduw attoch. 

29 Neu, 'pa fodd y dichon neb 
fyned i mewn i dŷ un cadarn, a 
llwyr-yspeilio ei ddodrefn ef, oddi 
eithr iddo yn gyntaf rwymo y cad- 
arn? ac yna yr yspeilia efe ei dŷ ef. 

30 Y neb nid yw gyd â mi, sydd 
yn fy erbyn ; ar neb nid yw yn 
casglu gyd â mi, sydd yn gwasgaru, 

1 4 Am hynny y dywedaf wrth- 
ych chwi, “Pob pechod a chabledd 


i” |a faddeuir i ddynion: ond cabledd 


yn erbyn yr Yspryd Glân ni fadd- 
euir i ddynion. 

92 A phwy bynnag a ddywedo 
air yn erbyn Mab y dyn, “fe a 
faddeuir iddo: ond pwy bynnag a 
ddywedo yn erbyn yr ened Glân, 


nis maddeuir iddo, nac yn y y byd 
hwn, nac yn y byd a ddaw. 
33 Naill ai gwnewch y pren yn 


dda, a'i ffrwyth yn dda ; ai gwnewch 
y pren yn ddrwg, ai ffrwyth yn 
canys y pren a adwaenir 
wrth e ffrwyth. 

34 “O eppil gwiberod, pa wedd y | 
gellwch lefaru pethau da, a chwi 

yn ddrwg? *canys o helaethrwydd 
y “hn y llefara y genau. 

35 Y dyn da, o drysor da y galon, 
a ddwg, allan bethau da: a'r dyn 
drwg, o'r trysor drwg, a ddwg allan 
bethau drwg. 

36 Eithr yr ydwyf yn dywedyd 
wrthych, Mai am bob gair segur a 
ddywedo dynion, y rhoddant. hwy 


| gyfrif yn nydd y farn. 


97 Canys wrth dy eiriau y'th gyf- 
iawnhêir, ac wrth dy eiriau yth 
condemnir. 

38 4 PYna yr attebodd rhai o'r 
ysgrifenyddion a'r Phariseaid, gan 
ddywedyd, Athraw, ni a chwen- 
nyehem weled arwydd gennyt. 


896 


S. MATTHEW, XII. 


—-  _  J—_ — —— wr TT _—_ uu. y A. —— ua ———— _ _ _—_—————————— — —_— _ _ _ __ ___ 


| 


—--_— . _—— __— _ — —bc ŴYN ———_— 


39 Ac efe a attebodd ac a — Amio_|yliau a ddywedodd wrthynt, Pob | 39 Ac efo a aitebodd ac â ddywed-|. Anno _ 
odd wrthynt, Cenhedlaeth ddrwg 
a “godinebus sydd yn ceisio ar- 
wydd ; ac arwydd nis rhoddir iddi, 
ond arwydd y prophwyd Jonas : 

40 Canys fel y bu Jonas dridiau 
a thair nos ym mol y morfil, felly 

y bydd Mab y dyn dridiau a thair 
a v 'nghalon y ddaear. 

41 * Gwŷr Ninefe a gyfodant yn y 
farn gyd âr genhedlaeth hon, ac 
ai fcondemniant hi; am iddynt |'J 
hwy “edifarhâu wrth. bregeth Jo- 
nas: ac wele fwy na Jonas yma. 

42 " Brenhines y dehau a gyfyd 
yny, farn gyd â'r-genhedlaeth hon, 
ac ai condemnia hi; am iddi hi 
ddyfod o eithafoedd y ddaear i 
glywed doethineb Solomon: ac 
wele fwy na Solomon yma. 

43 'A phan ôl yr yspryd aflan 
allan o ddyn, Fefe a rodia ar hyd 
lleoedd sychion, gan geisio gor- 
phwysdra, ac nid 4y yn ei gael. 

44 Yna medd efe, Mi a ddychwelaf 
i'm tŷ o'r lle y deuthum allan. Ac 
wedi y delo, y mae yn ei gael yn 
wag, wedi & ysgubo a'ê drwsio. 

45 Yna y mae efe yn myned, ac 
yn cymmeryd gyd âg ef ei hun saith 
yspryd eraill gwaeth nag ef ei hun; 
ac wedi iddynt fyned i mewn, hwy 
a gyfanneddant yno: lac y mae 


diwedd y dyn hwnnw yn waethj|? 


nai ddechreuad. Felly y bydd 

hefyd i'r zenhedlaeth ddrwg hon. 
46 * Tra yr ydoedd efe yn llefaru 

wrth y torfeydd, 


ceisio ymddiddan âg ef. 

47 A dywedodd un wrtho, Wele, 
y mae dy fam di ath frodyr yn 
" Aên allan, yn ceisio ymddiddan 
â th 

48 Ac efe a attebodd ac a_ ddy- 
wedodd wrth yr hwn a ddywedasai 
wrtho, Pwy yw fy mam i? a phwy 
yw fy 'mrodyr i i? 

49 Ac efe a estynodd ei law tu 
ag at ei ddisgyblion, ac a ddywed- 
odd, Wele fy mam i, a'm brodyri: 

50 Canys pwy bynnag a wna 
ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y 
nefoedd, efe yw fy mrawd i, a'm 
chwaer, a'm mam. 


PENNOD XIII. 


9 Dammeg yr hauwr a'r had, ; 1S$ a'i dehongl- 
iad. 24 Dammeg yr efrau, 91 yr had mws- 
tard, 99 y surdoes, 44 y trysor cuddiedig, 
15 y perl, 47 a'r rhwyd. 59 Y modd y 
dirmygir Orist gan eî wladwyr ei hun. 


m wele, eb fam ai|" 
"frodyr oedd yn sefyll allan, yn| F 


Arwydd y prophwyd Jonas. 


d Jonah 1. 
17. 


e Luc ll. 32. 


Yw 3.11. 
c. 16. 


Rhuf.?, 27. 
EgJonah3.5. | 
h 1 Bren. 


2 Chron. 9, 
Luc 11.51, 


i buc 11.24. 


kJobl.T. 
1 Potr 5. 8. 


1 Heb. 6. 


O 
Gal. 1. 19. 


o Edrych 
Ioan vw A 
oí Aa 


Ôl, F Ft1 








Dammeg yr hawwr, 


DYDD hwnnw yr aeth yr Iesu 
allan o'r tŷ, *ac yr eistedd- 
“ Marc4.1.| Odd wrth /ân y môr. 

2 A thorfeydd lawer a ymgyn- 
bLuc5.3. | nullasant atto ef, fel ?yr aeth efe 
2ilog. |2jr llong, ac yr eisteddodd: a'r 

holl dyrfa a safodd ar y lân. 

3 Ac efe a lefarodd wrthynt lawer 

o bethau írwy ddamhegion, gan 
eíuc8.5. | ddywedyd, “ Wele, yr hauwr a aeth 
| allan i hau. 
| 4 Ac fel yr oedd efe yn hau, peth 

a syrthiodd ar in y ffordd; a'r adar 
a ddaethant, ac a'i difasant. 

5 Peth arall a syrthiodd ar greig- 
| leoedd, lle ni chawsant fawr ddaear: 
ac yn y man yr eginasant, gan nad 
oedd iddynt ddyfnder daear : 
| 6 Ac wedi codi yr haul, y poeth- 
asant; ac am nad oedd ganddynt 
wreiddyn, hwy a wywasant. 
| 7 A pheth arall a syrthiodd ym 
' mhlith y drain; a'r drain a godas- 
ant, ac a'u tagasant hwy. 

8 Peth arall hefyd a syrthiodd 
mewn tir da, ac a ddygasant ffrwyth, 
peth ar ei ganfed, arall ar ei dri- 
ugeinfed, arall ar ei ddegfed ar 
hugain. 

4 pen-11.10 9 1Y neb sydd ganddo glustiau 
| 'i wrandaw, gwrandawed. 

| lO A daeth y disgyblion, ac a 
ddywedasant wrtho, Paham yr wyt 
tì yn llefaru wrthynt trwy ddam- 
hegion * 
| ll Ac efe a attebodd ac a ddy- 
epen.161:.| wedodd wrthynt, Am “roddi i chwi 
wybod dirgelion teyrnas nefoedd, 
2x. ^^ |ac ni roddwyd iddynt hwy. 
2. 12 íOblegid pwy bynnag sydd 
Lucs.18. | ganddo, ìi hwnnw y rhoddir, ac 
efe a gaìff helaethrwydd: eithr 
pwy bynnag nid oes ganddo, oddi 
arno ef y dygir, ïe, yr hyn sydd 
| ganddo. 

13 Am hynny yr ydwyf yn llefaru 
wrthynt hwy ar ddamhegion: can- 
ys a hwy yn gweled, nid ydynt yn 
gweled; ac yn clywed, nid ydynt 
yn clywed, nac yn deall. 

14 Ac ynddynt hwy y cyflawnir 
prophwydoliaeth BEsaias, yr hon 
,|Sydd yn dywedyd, “Gan glywed y 
|clywch, ac ni ddeallwch; ac 
4.| gweled y gwelwch, ac ni chanfydd- 
ys yeh ; 

15 Canys brasâwyd calon y bobl 
»iieb,6.11.| hyn, a hwy a glywsant â'u ^ clust- 
iau yn drwm, ac a gauasant eu 
llygaid ; rhag canfod â'w llygaid, a 
chlywed â'u clustiau, a deall â'r 


Anno 
DOMINI 
"3 




















B7 


S. MATTHEW, XHI. 


alon, a throi, ac ì mi eu hiachâu| _ Anno 
? / ì DOMINI 


hwynt. 31. 

16 Eithr !dedwydd yw eich llygaid |, ie, 
chwi, am eu bod yn gweled; a'ch | Lnc10.2,, 
clustiau, am eu bod yn clywed: Ioan 20,29, 

l7 Oblegid yn wir y dywedaf i 
chwi, “chwennychu o lawer o bro- 
phwydi a rhaì cyfiawn weled y 
pethau a welwch chwi, ac nis gwel- 
sant; a chlywed yr hyn a glywch 
chwì, ac nis clywsant. 

18 1 !Gwrandêwch chwithau gan 
hynny ddammeg yr hauwr. 

19 Pan glywo neb air " y deyrnas, 
ac heb eê ddeall, y mae y drwg yn 
dyfod, ac yn cipio yr hyn a hauwyd 
yn ei galon ef. Dyma yr hwn a 
hauwyd ar /î» y ffordd. 

20 A'r hwn a hauwyd ar y creig- 
leoedd, yw yr hwn sydd yn gwran- 
daw y gair, ac yn ebrwydd "trwy 
lawenydd yn ei dderbyn ; 

21 Ond nid oes ganddo wreiddyn 
ynddo ei hun, eithr dros amser y 
mae: a phan ddelo gorthrymder 
neu erlid oblegid y gair, yn y fan 
? efe a rwystrir. 


k] Petr L 
Ô, 


Î Marc 4, 14, 
Luc 8. 11, 


| EI pon. â, 23, 


n Es. 58, 2, 
Ioan 5, 35, 


22 PA'r hwn a hauwyd “ym |"pmn15.2. 


mhlith y drain, yw yr hwn sydd DU 
yn gwrandaw y gair; ac y mae|irT 
gofal y byd hwn, a_ thwyll cyfoeth, 
yn tagu y gair, ac y mae yn myn- 
ed yn ddiffrwyth. 

23 Ond yr hwn a hauwyd yn y tir 
da, yw yr hwn sydd yn gwrandaw 
y gair, ac yn eê ddeall; sef yr hwn 
sydd yn ffrwytho, ac yn dwyn peth 
ei ganfed, arall ei dri-ugeinfed, 
arall ei ddegfed ar hugain. 

24 1 Dammeg arall a osododd efe 
iddynt, gan ddywedyd, Teyrnas nef- 
oedd sydd gyffelyb i ddyn a hau- 
odd had da yn ei faes: 

25 A thra yr oedd y dynion yn 
cysgu, daeth ei elyn ef, ac a hauodd 
efrau ym mhlith y gwenith, ac a 
aeth ymaith. 

26 Ac wedi i'r eginyn dyfu, a dwyn 
ffrwyth, yna yr ymddangosodd yr 
efrau hefyd. 

27 A gweision gwr y tŷ a ddaeth- 
ant, ac a ddywedasant wrtho, Ar- 
glwydd, oni hauaist di had da yn 
dy faes? o ba le gan hynny y mae 
yr efrau ynddo 

28 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
Y gelyn ddyn a wnaeth hyn. A'r 
gweision a ddywedasant wrtho, A 
fynni di gan hynny i ni fyned a'u 
casglu hwynt * 

29 Ac efe a ddywedodd, Na fyn- 


o pen, ll, 6, 


Dammeg yr had mwstard. 


S. MATTHEW, XII. 


|» y wyn ada (trysor cud diedig if. 





Anno 
DOMINI 
ds 





r pen. 3. 12, 


z Marc 4, 30. 
Luc 13. 19, 





t Luc 13. 21. 


naf; rhag i chwi, wrth gasglu yr 
efrau, ddiwreiddio y gwenith gyd â 
hwynt, 

30 Gadêwch i'r ddau gyd-dyfu hyd 

y cynhauaf: ac yn amser y cyn- 
gwrth; y dywedaf wrth y medelwyr, 
Cesglwch yn gyntaf yr efrau, a 
rhwymwch hwynt yn ysgubau i'w 
llwyr -losgi ; ond 'cesglwch y gwe- 
nith i'm hysgubor. 

31 í Dammeg arall a osododd efe 
iddynt, gan ddywedyd, *Cyffelyb 
yw teyrnas nefoedd i ronyn o had 
mwstard, yr hwn a gymmerodd 
dyn, ac a'2 hauodd yn ei faes: 

32 Yr hwn yn wir sydd leiaf o'r 
holl hadau; ond wedi iddo dyfu, 
mwyaf un 'o'r llysiau ydyw, ac y 
mae efe yn myned yn bren; fel 
y mae adar y nef yn dyfod, ac yn 
nythu yn ei gangau ef, 

33  'Dammeg arall a lefarodd 
efe wrthynt; Cyffelyb yw teyrnas 
nefoedd i surdoes, yr hwn a gym- 
merodd gwraig, ac ai cuddiodd 


|mewn tri pheccaid o flawd, hyd 


u Marc 4, 
99, 94, 


| X Ds, îS. 2, 


z Joel 2. 12, 


Dat, 14,15, 


apen,24,3l, 





8. hwynt, yw diafol ; 


b pen. 8, 12. 


oni surodd y cwbl. 
34 “Hyn oll a lefarodd yr Iesu 


 |trwy ddamhegion wrth y torfeydd ; 


ac heb ddammeg ni lefarodd efe 
wrthynt ; 

35 Fel y cyflawnid yr hyn a ddy- 
wedwyd trwy y prophwyd, gan ddy- 
wedyd, * Agoraf fv ngenau mewn 
damhegion ; mynegaf bethau cudd- 
iedig er pan seiliwyd y byd. 

36 TT Yna yr anfonodd yr Iesu y 
torfeydd ymaith, ac yr aeth i'r tŷ: 
a'i ddisgyblion a ddaethant atto, 

gan ddywedyd, Eglura i ni ddam- 
meg efrau y maes. 

37 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Yr hwn sydd yn 
hau yr had da, yw Mab y dyn; 

38 A'r maes yw y byd ; a'r had da, 
hwynt-hwy yw plant y deyrnas; a'r 


.| efrau yw ? plant y drwg; 


39 A'r gelyn yr hwn a'u hauodd 
7 ar cynhauaf yw 
diwedd y byd; ar medelwyr yw 
yr angelion. 

40 Megis gan hynny y cynhullir yr 
efrau, ac a'u llwyr-losgir yn tân; 


|felly y bydd yn niwedd y byd. hwn. 


41 * Mab y dyn a ddenfyn ei ang- 
elion, a hwy a gynhullant allan o'i 
deyrnas ef yr holl dramgwyddiad- 
au, a'r rhai a wnant anwiredd ; 

49 Ac a'u bwriant hwy i'r ffwrn 
dân: Pyno y bydd wylofain a rhingc- 
ian dannedd. 


898 


49 “Yna y llewyrcha y rhai cyf- 
iawn fel yr haul, yn Ri eysTad eu 
Tad. Yr hwn sydd ganddo glust- 
lau i wrandaw, gwrandawed. 

44 Drachefn, cyffelyb yw teyrn- 
as nefoedd i drysor wedi eì guddio 
mewn maes; yr hwn wedi i ddyn ei 
gaffael, aì cuddiodd, ac o lawenydd 
am dano, sydd yn myned ymaith, 
'ac yn n gwerthu yr hyn oll a fedd, 
ac fyn prynu y maes hwnnw. 

45 Y Drachefn, cyffelyb yw teyrn- 
as nefoedd i farchnattâwr, yn ceisio 
perlau teg: 

46 Yr hwn wedi iddo gaffael un 
perl gwerthfawr, a aeth, ac a werth- 
odd gymmaint oll ag a feddai, ac 
a'i prynodd ef. 

47 4 Drachefn, cyffelyb yw teyrn- 
as nefoedd i rwyd a fwriwyd yn 
y môr, ac £a gasglodd o bob rhyw 
beth : 

48 Yr hon, wedi ei llenwi, a 
ddygasant i'r lân, ac a eistedd- 
asant, ac a casglasant y rhaì da 


mewn llestri, ac a fwriasant allan | 


y rhai drwg, 

49 Felly y bydd yn nìwedd y 
byd: yr angelion a ânt allan, ac 

ha ddidolant y rhai drwg o blith 
y rhai cyfiawn, 

50 Ac a'u bwriant hwy i'r ffwrn 
dân: 'yno y bydd wylofain a rhingc- 
ian dannedd. 

5l Iesu a ddywedodd wrthynt, 
A ddarfu i chwi ddeall hyn oll? 
Hwythau a ddywedasant wrtho, Do, 
Arglwydd. 

52 A dywedodd yntau wrthynt, 
Am hynny pob ysgrifenydd wedi 
ei ddysgu i deyrnas nefoedd, sydd 
debyg i 'ddyn o ber chen tŷ, yr hwn 
sydd yn dwyn allan o'i drysor Ebeth- 
au newydd a hen. 

58 A bu, wedi i'r Iesu orphen 
y damhegion hyn, efe a ymadaw- 
odd oddi yno. 

54 1Ac efe a ddaeth i'w wlad ei 
hun, ac a'u dysgodd hwynt yn eu 
synagog; fel y synnodd arnynt, ac 
y dywedasant, O ba le y daeth y 
doethineb hwn ar wiU 
nerthol i'r dyn hwn * 

55 Onid hwn yw mab y saer? 
onid Mair y gelwir ei fam ef? a 
Iago, a Joses, a Simon, a Judas, 

nei frodyr ef? 

56 Ac onid yw ei chwïorydd ef 
oll gyd â ni? o ba le gan hynny y 
mae gan hwn y pethau hyn oll? 

57 A hwy *a rwystrwyd ynddo ef. 





Anno 
DOMIINI 





€Dan.12.3 
1 Oor. 15. 


ado 


y 9.7, 


i Es. 55.1, 
Dat. 3. 18, 


8 pen. 22, 10, 


h pen. 25. 32, 


ì ad, 42, 


E Can, 7. 13, 


en. 2, 25. 

Iarc 6. 1, 
Luc â, 16, 
Jn 


m Marc 6. 9. 
Ionn 6, 42, 


n pen,12.46. 


o pen. ll, 6. 








pon AT, Ïesu a ddywedodd wrthynt, 
ai. |P Nid yw prophwyd heb anrhyd- 


zMee4|edd, ond yn ei wlad ei hun, ac 


Lu 4Y | z 
yh rn OCD, en hun. 
“Marc Ô, 58 Ac 1ni wnaeth efe nemniawr o 


weithredoedd nerthol yno, oblegid 
cu hanghrediniaeth hwynt. 


PENNOD XIV. 

1 Tyb Herod am Grist. 9 Carchariad Ioan, 
a'i ddihenydd. 19 Yr Iesu yn ymadaw $ le 
anial: 15 lle y mae efe yn porthi. pŵm mail 
o bobl â phŵm torth ac & dau bysgodyn : 22 
yn rhodio ar y môr at eî ddisgyblion; 94 ac 
wedi tirio yn Gennesarel, yn iachâu y cleif- 
ion a gyj'yrddai âg ymyl eî wisg ef. 


Wr meet PRYD hwnnw y clybu *Herod 
a Marc 6.14. y tetrarch sôn am yr Iesu ; 
Luc 9.7. 


2 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
weision, Hwn yw Ioan Fedyddiwr: 
efe a gyfododd o feirw; ac am 
hynny y mae nerthoedd yn gweith- 
io ynddo ef. 

3 4 PCanys Herod a ddaliasai 
Ioan, ac ai rhwymasai, ac a'ê dod- 
asai yngharchar, oblegid Herod- 
ias, gwraig Phylip ei frawd ef. 

4 Canys Ioan a ddywedodd wrtho, 
“ Nid 7 cyfreithlawn i ti ei chael hi. 

5 Ac efe yn ewyllysio ei roddi 
ef i farwolaeth, a ofnodd y dyrfa; 
9canys hwy a'i cymmerent ef megis 
prophwyd. 

6 Eithr pan gadwyd dydd gened- 
igaeth Herod, y dawnsiodd merch 
Herodias *cer eu bron hwy, ac a 
ryngodd fodd Herod. 

7 O ba herwydd efe a addawodd, 
trwy lw, roddi iddi beth bynnag a 
ofynai. 

8 A hithau, wedi ei rhag-ddysgu 
gan ei mam, a ddywedodd, Dyro i 
mH FD ben Ioan Fedyddiwr mewn 

ysgl. 

9 A'r brenhin a fu drist ganddo: 
eithr o berwydd y llw, a'r rhai a 
eisteddent gyd âg ef wrth y ford, 
efe a orchymynodd eî roi ef iddi. 

lO Ac efe a anfonodd, ac a dor- 
rodd ben Ioan yn y carchar. 

ll A dygpwyd ei ben ef mewn 
dysgl, ac a'i rhoddwyd i'r llangces: 
a hi a'ê dug ef i'w mam. 

12 A'i ddisgyblion ef a ddaethant, 
ac a gymmerasant ei gorph ef, ac 
a'i claddasant; ac a aethant, ac a 
fynegasant i'r Iesu. 

13 4 *A phan glybu yr Iesu, efe 
a ymadawodd oddi yno mewn llong 
1 anghyfanneddle or neilldu; ac 
wedi clywed o'r torfeydd, hwy a'i 
canlynasant ef ar draed allan o'r 
dinasoedd, 


899 


A.D, 90. 
b Luc 9. 19, 
20. 


c Lef. 18, 16, 
a 20. 21, 
2 rhydd. 


d pen.21.26. 
uc 20, 6. 


8 Gr. jn y 
canol. 


A.D.32. 
epen. 12.15. 

Marc 6. 32, 

Luc 9, 10, 


i— 
Carchariad a dihenydd Ioan. S8. MATTHEW, XIV. 


Orist yn rhodio ar y môr. 
14 A'r Iesu a aeth allan, ac a wel-| _ Anno 
odd *dyrfa fawr, ac fa dosturiodd — 
wrthynt; ac efe a iachaodd eu cleif- |. me. 
ion hwynt. f pen. 9. 36. 

15 $ “Ac wedi ei myned hi yn |“Marc6^. 
hwyr, daeth ei ddisgyblion atto, | Iom 6.5. 
gan ddywedyd, Y lle sydd anghyf- 
annedd, a'r awr a aeth weithian 
heibio: gollwng y dyrfa ymaith, fel 
yr elont i'r pentrefi, ac y prynont 
iddynt fwyd. 

16 A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Nid rhaid iddynt fyned ymaith: 
rhoddwch chwi iddynt beth i'w 
fwytta. 

l7 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Nid oes gennym ni yma ond pîm 
torth, a dau bysgodyn. 

18 Ac efe a ddywedodd, Dygwch 
hwynt yma i mi. 

19 Ac wedi gorchymyn i'r torf- 
eydd eistedd ar y gwelltglas, a 
chymmeryd y pìîm torth a'r ddau 
bysgodyn, efe a edrychodd i fynu 
tu ar nef, ac Pa fendithiodd, ac 
a dorrodd; ac a roddes y torthau 
ir disgyblion, a'r disgyblion i'r 
torfeydd. 

20 A hwynt oll a fwyttasant, ac 
a gawsant eu digon: ac a godas- 
ant o'r briw-fwyd oedd y'ngweddill, 
ddeuddeg basgedaid yn llawn. 

21 A'r rhai a fwyttasent oedd 
ynghylch pìm mil o wŷr, heb law 
gwragedd a phlant. 

22 Y Ac yn y fan y gyrrodd yr 
Iesu ei ddisgyblion i fyned i'r llong, 
ac i fyned i'r lân arall o'i flaen ef, 
tra fyddai efe yn gollwng y torf- 
eydd ymaith. 

23 'Ac wedi iddo ollwng y torf- 
eydd ymaith, efe a esgynodd i'r 
mynydd wrtho ei hun, i weddïo: 
Eac wedi ei hwyrhâu hi, yr oedd 
efe yno yn unig. 

24 A'r llong oedd weithian yng 
nghanol y môr, yn drallodus gan 
donnau: canys gwynt gwrthwyn- 
ebus ydoedd. 

25 Ac yn y bedwaredd wylfa o'r 
nos yr aeth yr Iesu attynt, gan 
rodio ar y môr. 

26 A phan welodd y disgyblion ef 
yn rhodio ar y môr, dychrynasant, 
gan ddywedyd, Drychiolaeth ydyw. 
A hwy a waeddasant rhag ofn. 

27 Ac yn y man y llefarodd yr 
Iesu wrthynt, gan ddywedyd, Cym- 
merwch gysur: myfi ydyw; nac 
ofnwch. 

28 A Phetr aii hattebodd, ac a 


h pen, 15.36. 


i Marc 6, 46, 


k loan 6. 16. 


—— 
Argyhoeddi y Phariseaid. 


Anno 
DOMINI 
ydr 





ddywedodd, O Arglwydd, os tydi 
yw, arch i mi ddyfod attat ar y 
dyfroedd. 

29 Ac efe a ddywedodd, Tyred. 
Ac wedi i Petr ddisgyn o'r llong, 
efe a rodiodd ar y dyfroedd, i ddy- 
fod at yr Iesu. 

30 Ond pan welodd efe y gwynt 
yn gryf, efe a ofnodd:: a phan dde- 
chreuodd suddo, efe a lefodd, gan 


|ddywedyd, Arglwydd, cadw fi. 


31 Ac yn y man yr estynodd yr 
Iesu e4 law, ac a ymaflodd ynddo 
ef, ac a ddywedodd wrtho, Tydi o 
ychydig ffydd, paham y petrusaist? 

32 A phan aethant hwy i mewn 


i'r llong, peidiodd y gwynt. 


ì Marc 6. 53. 


m pen, 9. 20, 
Marc 3. 10, 
Luc 6. 19, 
Act, 19. 12, 


& Marc 7. 1, 


b Ex. 20.12. 
Deut, 5. 16, 
Eph. 6. 

c Ex 21.17. 
Lef. 20. 9. 
Diar. 20, 
20, 


I 8 Marc 7. 
ll, 12, 


33 A daeth y rhai oedd yn y llong, 
ac a'i haddolasant ef, gan ddywed- 
yd, Yn wir Mab Duw ydwyt ti. 

34 4 !Ac wedi iddynt fyned tros- 
odd, hwy a ddaethant i dir Gen- 
nesaret. 

35 A phan adnabu gwŷr y fan 
honno ef, hwy a anfonasant i'r holl 
wlad honno o amgylch, ac a ddyg- 
asant atto y rhai oll oedd mewn 
anhwyl ; 

36 Ac a attolygasant iddo gael 
cyffwrdd yn unig âg ymyl ei wisg 
ef: a." chynnifer ag a gyffyrddodd, 
a iachâwyd. 

PENNOD XV. 

9 Orist yn argyhoeddi yr ysgrifenyddion a'r 
Phariseaid am dorri gorchymynion Duw 
trwy eu (raddodiadau eu hunain: ll yn 
dysgu nad, yw y pelh sydd yn myned â mewn 
â'r genau yn halogi dyn: 21 yn iachâu merch 
y wraig o Canaan, 90 a thorfoedd eraill 
lawer: 92 ac â sailh dorlh, ac ychydig 
bysgod bychain, yn porthi pedair mâl o wŷr, 
heb law gwragedd a plant. 

yh A yr ysgrifenyddion ar Pha- 

riseaid, y rhai oedd o Jerusa- 
lem, *a ddaethant at yr Iesu, gan 
ddywedyd, 

2 Paham y mae dy ddisgyblion di 
yn troseddu traddodiad yr hynaf- 
iaid? canys nid ydynt yn golchi eu 
dwylaw pan fwyttaont fara. 

3 Ac efe a attebodd ac a ddywed- 
odd wrthynt, A phaham yr ydych 
chwi yn troseddu gorchymyn Duw 
trwy eich traddodiad chwi? 

4 Canys Duw a orchymynodd, gan 
ddywedyd, P Anrhydedda dy dad 


6.2. |ath fam: €a'r hwn a felldithio dad 


neu fam, lladder ef yn farw. 

5 Eithr yr ydych chwi yn dywed- 
yd, Pwy bynnag a ddywedo wrth 
ei dad neu eê fam, “Rhodd yw pa 
beth bynnag y ceit lês oddi wrthyf 


900 


S. MATTHEW, XV. 


fi, ac ni anrhydeddo ei dad neu ei 
fam, difai fydd. 

6 Ac fel hyn y gwnaethoch or- 
chymyn Duw yn ddirym trwy eich 
traddodiad eich hun. 

7 *O ragrithwyr, da y prophwyd- 
odd ^*Esaias am danoch chwi, gan 
ddywedyd, 


8 'Nesâu y mae y bobl hyn attaf |1Fs 29.13. 
â'u genau, am hanrhydeddu â'u|s3n. 


gwefusau; a'u calon sydd bell oddi 
wrthyf. 

9 Eithr yn ofer ym hanrhydedd- 
ant i, “gan ddysgu gorchymynion 
dynion yn ddysgeidiaeth. 

10 ŷ "Ac wedi iddo alw y dyrfa 
atto, efe a ddywedodd wrthynt, 
Clywch, a deallwch. 

ll 'Nid yr hyn sydd yn myned 


i mewn i'r genau, sydd yn halogi| 1,2 


dyn; ond yr hyn sydd yn dyfod 
allan o'r genau, hynny sydd yn 
halogi dyn. 

12 Yna y daeth ei ddisgyblion 
atto, ac a ddywedasant wrtho, A 
wyddost ti ymrwystro o'r Phariseaid 
wrth glywed yr ymadrodd hwn? 

13 Ac yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd, “Pob planhigyn yr hwn 
nis plannodd fy Nhad nefol, a ddi- 
wreiddir. 

l14 Gadêwch iddynt: tywysogion 
deillion i'r deillion ydynt. Ac os 
y dall a dywys y dall, y ddau a 
gyrthiant yn y ffos. 

15 "A Phetr a attebodd ac a 
ddywedodd wrtho, Eglura i ni y 
ddammeg hon. 

16 A dywedodd yr Iesu, PA yd- 
ych chwithau etto heb ddeall? 

17 Onid ydych chwi yn deall etto, 
fod “yr hyn oll sydd yn myned i 
mewn i'r genau, yn cilio i'r bola, 
ac y bwrir ef allan i'r geudy? 

18 Eithr P y pethau a ddeuant all- 
an o'r genau, sydd yn dyfod allan 
or galon; a'r pethau hynny a hal- 
ogant ddyn. 

19 1COanys o'r galon y mae meddyl- 
iau drwg yn dyfod allan, lladdiadau, 
torr-prïodasau, godinebau, lladrad- 
au, cam-dystiolaethau, cablau : 

20 Dyma y pethau sydd yn halogi 
dyn: eithr bwytta â dwylaw heb 
olchi, ni haloga ddyn. 

21 4 ' A'r Iesu a aeth oddi yno, ac 
a giliodd i dueddau Tyrus a Sidon. 

22 Ac wele, gwraig o Canaan a 
ddaeth o'r parthau hynny, ac a 
lefodd, gan ddywedyd wrtho, Tru- 


garhâ wrthyf, O Arglwydd, Fab 


Pa beth a haloga ddyn. 


Anno 
DOMINI 
92. 





e Marc 7. 6. 
2 Esaiah. 


€ Col. 2. 18 
—22. 


b Marc7.1l4, 


i Act, 10, 15. 
Rhuf. l4, 


Tit. 1. 15. 


k Ioan 15. 2. 


1 pen. 23. 16. 
uc 6. 39. 


m Marc 7. 
Mi. 

n pen. lz6, 9. 

o 1 Cor. 6. 
13. 


P lago 3. 6. 


a Gon. 6. 5. 
a Ss. 2I. 
Diar. 6. 14, 
Jer. 17. 9, 


r Marc 7. 24. 


A GA Ge WR A 9 TY Id o dd yd RL EF I ny Ddu a I Y DF FI CH rd ih I A A I I I yh hh ES, uu ad FI I EI I a I  — van OÍO CIL am Gu nn Ti ——————————— a ——————————————————— 
$ 


Gwyrth y saith dorth. 





Dafydd: y mae fy merch yn ddrwg 
ei hwyl gan gythraul. 

23 Eithr nid attebodd efe iddi um 
gair. A daeth ei ddisgyblion atto, 
ac o. attolygasant iddo, gan ddy- 
wedyd, Gollwng hi ymaith; canys 
y mae hi yn llefain ar ein hol, 

24 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, *Niïm danfonwyd i ond 
at ddefaid colledig tŷ Israel. 

25 Ond hi a ddaeth, ac a'i haddol- 
odd ef, gan ddywedyd, Arglwydd, 
cymmorth fì, 

26 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Nid da cymmeryd bara 
y plant, a'i fwrw i'r cwn. 

27 Hithau a ddywedodd, Gwir 4v, 
Arglwydd: canys y mae y cwn yn 
bwytta o'r briwsion sydd yn syrthio 
oddi ar fwrdd eu harglwyddi. 

28 Yna yr attebodd yr Iesu, ac a 
ddywedodd wrthi, Ha wraig, mawr 
yw dy ffydd: bydded i ti fel yr wyt 
yn ewyllysio. A'i merch a iachâ- 
wyd o'r awr honno allan. 

99 4 *A'r Iesu a aeth oddi yno, 
ac a ddaeth ger llaw môr Galilea ; 
ac a esgynodd i'r mynydd, ac a 
eisteddodd yno. 

30 A daeth atto dorfeydd lawer, 
a chanddynt gyd â hwynt “gloff- 
ion, deillion, mudion, anafusion, ac 
eraill lawer: a hwy a'u bwriasant 
1 lawr wrth draed yr lesu, ac efe 
a'u hiachaodd hwynt: 

31 Fel y rhyfeddodd y torfeydd, 
wrth weled y mudion yn llefaru, y 
rhai anafus yn iach, y cloffion yn 
rhodio, ar deillion yn gweled: a 
hwy a ogoneddasant Dduw Israel. 

32 Y *A galwodd yr Iesu ei ddis- 
gyblion atto, ac a ddywedodd, Yr 
ydwyf yn tosturio wrth y dyrfa; 
canys y maent yn aros gyd â mi 
dridiau weithian, ac nid oes gan- 
ddynt ddim i'w fwytta: ac nid yd- 
wyf yn ewyllysio eu gollwng hwynt 
ymaith ar eu cythlwng, rhag eu 
llewygu ar y ffordd. | 

33 A'i ddisgyblion a ddywedent 
wrtho, O ba le y caem ni gym- 
maint o fara yn y diffaethwch, fel 
y digonid tyrfa gymmaint? 

394 A'r Iesu a ddywedai wrthynt, 
Pa sawl torth sydd gennych? A hwy 
a ddywedasant, Saith, ac ychydig 
bysgod bychain. 

35 Ac efe a orchymynodd ì'r torf- 
eydd eistedd ar y ddaear. 

96 A chan gymmeryd y saith 


> MATTHEW, XVI. 


torrodd, ac a'w rhoddodd i'w ddis- 
gyblion, a'r disgyblion i'r dyrfa. 


37 A hwy oll a fwyttasant, aca” 


gawsant eu digon; ac a godasant o'r 
briw-fwyd oedd y'ngweddill, saith 
fasgedaid yn llawn. 

38 A'r rhai a fwyttasant oedd bed- 
air mil o wŷr, heb law gwragedd 
a phlant. 

99 *Ac wedi iddo ollwng y torf- |"! 
eydd ymaith, efe a aeth i long, ac 
a ddaeth i barthau Magdala. 


PENNOD XVI. 

1 Y Phariseaid yn gofyn arwydd. 6 Iesu yn 
rhybuddio eî ddisgyblion am lefaîn y Pha- 
riseaid a'r Saduceaid. 19 Tyb y bobl am 
Grist, 16 a chyffes Petr am dano. 21 Iesu 
yn rhag-fynegi eî farwolaeth: 29 yn ceryddu 
Peir am eî gynghori â'r gwrthwyneb ; 2&4 ac 
yn rhybuddio y sawl a fynnent eî ganlyn ef, 
â ddwyn y groes, i 

C “wedi i'r Phariseaid a'r Sadu- 

ceaid ddyfod atto, a'i demtio, 

hwy a attolygasant iddo ddangos 
iddynt arwydd o'r nef. 

2 Ac efe a attebodd ac a ddywed- 
odd wrthynt, Pan fyddo yr hwyr, 
y dywedwch, Tywydd teg; canys 
y mae yr wybr yn goch. 

3 A'r bore, Heddyw dryccin; can- 
ys y mae yr wybr yn goch ac yn 
bruddaidd. O ragrithwyr, chwi a 
fedrwch ddeall wyneb yr wybren; 
ac oni fedrwch arwyddion yr am- 
serau ? 

4 PY mae cenhedlaeth ddrwg a 
godinebus yn ceisio arwydd; ac 
arwydd nis rhoddir iddi, ond ar- 
wydd y prophwyd Jonas. Ac efe 
a'u gadawodd hwynt, ac a aeth 
ymaith. 

5 Ac “wedi dyfod ei ddisgyblion ef 
i'r lân arall, hwy a ollyngasent dros 
gôf gymmeryd bara ganddynt. 

6 1] A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 
“Edrychwch ac ymogelwch rhag 
surdoes y Phariseaid a'r Saduceaid. 

7 A hwy a ymresymmasant yn 
eu plith eu hunain, gan ddywedyd, 
Hyn sydd am ma chymmerasom 
fara gennym. 

8 A'r Iesu yn gwybod, a ddywed- 
odd wrthynt, Chwychwi o ychydig 
ffydd, paham yr ydych yn ymres- 
ymmu yn eich plith eich hunain, 
am na chymmerasoch fara gyd â 
chwi? 

9 Onid ydych chwi yn deall etto, 
nac yn cofio *pìm torth y pŵîm 
mil, a pha sawl basgedaid a gym- 
merasoch i fynu ? 


Swrdoes y Phariseaid. 


Luc 22.19. | dorth, a'r pysgod, a” dïolch, efe a'u | 10 *Na saith dorth y pedair mil, |fpen.15.34 


901 Ff3 





Cyffes Pebr am Grist. 


EMarc 8.27. 
Luc 9. 18, 


b pen. 14. 2, 
Luc 9, 7, 
8, 9, 


î Joan 6. 69, 


m Eph. 2.20, 
Dat.2l.1 


n pen, 18, 18, 
Oan 20,29. 


9o pen, 17. 9, 
Marc 8. 30. 
Luc 9, 21. 


P pen, 20.17. 
Marc 9. 31, 
a 





a pha sawl cawellaid a gymmeras- 
och i fynu ? 

ll Pa fodd nad ydych yn deall, 
nad am fara y dywedais wrthych, 
ar ymogelyd rhag surdoes y Pha- 
riseaid a'r Saduceaid ? 

12 Yna y deallasant na ddywed- 
asai efe am ymogelyd rhag surdoes 
bara, ond rhag athrawiaeth y Pha- 
riseaid a'r Saduceaid. 

13 4 Ac wedi dyfod yr lesu i du- 
eddau Cesarea Philippi, efe a ofyn- 
odd i'w ddisgyblion, gan ddywedyd, 
£Pwy y mae dynion yn dywedyd 
fy mod i, Mab y dyn? 

14 A hwy a ddywedasant, P Rhai, 
mai Ioan Fedyddiwr, a rhai, mai 
Elïas, ac eraill, »;maê Jeremïas, neu 
un o'r prophwydi. 


. 15 Efe a ddywedodd wrthynt, Ond 


pwy meddwch chwi ydwyf fi? 
l6 A Simon Petr a attebodd ac 
a ddywedodd, !Ti yw y Crist, Mab 


3. |y Duw byw. 


l7 A'r Iesu gan atteb a ddy- 


>> |wedodd wrtho, Gwŷn dy fyd di, 


Simon mab Jona: canys nid cig 
a gwaed a ddatguddiodd Am ì ti, 
ond Ffy Nhad yr hwn sydd yn y 
nefoedd. 

18 Ac yr ydwyf finnau, yn dywed- 
yd i fi, mai !ti yw Petr, ac “ar y 
graig hon yr adeiladaf íy eglwys; 
a phyrth uffern nis gorchfygant hi. 

19 A "rhoddaf i ti agoriadau teyrn- 
as nefoedd: a pha beth bynnag 
a rwymech ar y ddaear, a fydd 
rhwymedig yn y nefoedd; a pha 
beth bynnag a ryddhâech ar y 
ddaear, a fydd wedi ei ryddhâu yn 
y nefoedd. 

20 9 Yna y gorchymynodd efe i'w 
ddisgyblion, na ddywedent i neb 
mai efe oedd Iesu Grist, 

1 4 O hynny allan y dechreu- 
odd yr Iesu P ddangos i'w ddisgybl- 
Ion fod yn rhaid iddo fyned i Je- 


'|rusalem, a dïoddef llawer gan yr 


henuriaid, a'r arch-offeiriaid, a'r 
ysgrifenyddion, ai ladd, a chyfodi 
y trydydd dydd. 

22 A Phetr, wedi ei gymmeryd ef 
afto, a ddechreuodd ei geryddu ef, 
gan ddywedyd, Arglwydd, trugarhâ 
wrthyt dy hun ; nis bydd hyn i ti. 

23 Ac efe a drodd, ac a ddywed- 


i, Odd wrth Petr, “Dos yn fy ol i, 


Satan: rhwystr ydwyt tii mi: am 
nad ydwyt yn synied y pethau sydd 
o Dduw, ond y pethau sydd o 
ddynion, 


902 


S. MATTHEW, XVII. 


24 4 " Yna y dywedodd yr Iesu wrth 


ei ddisgyblion, Os myn neb ddyfod]. 32 


ar fy ol i, ymwaded âg ef ei hun, a 
chyfoded ei groes, a chanlyned fì. 

25 Canys “pwy bynnag a ewyll- 
ysio gadw ei fywyd, ai cyll: a 
phwy bynnag a gollo ei fywyd o'm 
plegid i, a'i caifl. 

26 Canys pa lesâd i ddyn, os ennill 
efe yr holl fyd, a cholli ei enaid ei 
hun ? neu “pa beth a rydd dyn yn 
gyfnewid am ei enaid? 

27 Canys " Mab y dyn a ddaw yng 
ngogoniant ei Dad *gyd â'i ang- 
elion ; 7ac yna y rhydd efei bawb 
yn ol ei weithred. 

28 Yn wir y dywedaf wrthych, 7 Y 
mae rhai or sawl sydd yn sefyll 
yma, a'r ni phrofant angau, hyd 
oni welont Fab y dyn yn dyfod yn 
ei frenhiniaeth. 


PENNOD XVII. 

1 Gwedd-newidiad Orist. 14 Y mae efe yn 
iachâu y Uoerig ; 22 yn rhag-fynegi e& ddî- 
oddefainl ; 2& ac yn talu teyrnged. 

C *ar ol chwe diwrnod y cym- 
merodd yr Iesu Petr, ac Iago, 
ac Ioan ei frawd, ac au dug hwy 

i fynydd uchel o'r neilldu ; 

2 A gwedd-newidiwyd ef ger eu 
bron hwy: ai wyneb a ddisgleir- 
iodd fel yr haul, ai ddillad oedd 
cyn wynned a'r goleuni. 

3 Ac wele, Moses ac Elïas a ym- 
ddangosodd iddynt, yn ymddiddan 
âg ef. 

4 A Phetr a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth yr Iesu, O Arglwydd, 
da yw i ni fod yma: os ewyllysi, 
gwnawn yma dair pabell; un i 6i, 
ac un i Moses, ac un i Elias. 

5 PAc efe etto yn llefaru, wele, 
cwmmwl goleu au —cysgododd 
hwynt: ac wele lef o'r cwmmwl 
yn dywedyd, “Hwn yw fy anwyl 
Fab, “yn yr hwn y'm boddlonwyd : 
* gwrandêwch arno ef. 

6 A phan glybu y disgyblion A42- 
2y, hwy a syrthiasant ar eu hwyn- 
eb, ac a ofnasant yn ddirfawr. 

7 A daeth yr Iesu, ac fa gyffyrdd- 
odd â hwynt, ac a ddywedodd, Cyf- 
odwch, ac nac ofnwch. 

8 Ac wedi iddynt ddyrchafu eu 
llygaid, ni welsant neb ond yr Iesu 
yn unig. 

9 Ac fel yr oeddynt yn disgyn 
o'r mynydd, “gorchymynodd yr Iesu 


Gwedd-newidiad Orist. 


Anno 
DOMINI 


r pen. 10, 38. 
Iarc 8. 34, 
Luc 9. 23, 
a,l4.27. 
gsJT,uc 17. 33, 
Ioan 12,25, 





tIs,42.7,8. 


u pen.26, 64. 
Marc 8. 98. 
x Zech, 14, 


pen. 25.31. 
Judas 14, 
y Job 34. 11. 
Pas. 62, 12. 
Rhuf. 2, 6. 
Dat. 2, 23. 
z Marc 9.1. 
Luc 9, 27. 


a Marc 9. 2, 
Luco 25 


b2 Petr l. 
Te 


c pen. 3, 17. 
Marcel.11, 
Luc 3. 22, 

d Es. 42, 1, 

e Deut. 18. 


iOS 
CO. 23. 


f Dan, 8, 18, 
RO, 
a 10, 10, 18, 


£ pen. 16, 20, 


iddynt, gan ddywedyd, Na ddywed- 
wch y weledigaeth i neb, hyd oni 
adgyfodo Mab y dyn o feirw. 


Tachâu y Uoerig. 


Anno 
DOMINI 
a 





ŷ Lao 1. 16, 
Act, 3. 21. 


k NMarc9.14, 
Luc 9. 37. 


1pen, 21. 21. 
Iarc ll. 


Luc 17. 6. 
1 Cor. 12.9, 
a 13, 2. 


j m pen. l6. 
21.a20.17, 
Marc 8, 3L, 
| a0O,390, 

| al0.aa. 
Luc 9. 22 
44. 418.31. 


n Marc 9,229. 


l0 A'i ddisgyblion a_ ofynasant 
iddo, gan ddywedyd, “Paham gan 
hynny y mae yr ysgrifenyddion yn 


i.| dywedyd, fod yn rhaid dyfod o Elïas 


yn gyntaf? 

ll A'r Iesu a aítebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Elias yn wir a 
ddaw yn gyntaf, ac 'a edfryd bob 
peth. 

12 Eithr yr ydwyf fi yn dywed- 
yd ìi chwi, ddyfod o Elïas eisoes: 
ac nad adnabuant hwy ef, ond 
gwneuthur o honynt iddo beth 
bynnag a fynnasant: felly y bydd 
hefyd i Fab y dyn ddïoddef gan- 
ddynt, hwy. 

13 Yna y deallodd y disgyblion 
mai am Ioan Fedyddiwr y dywed- 
asai efe wrthynt. 

14 Y “Ac wedi eu dyfod hwy at 
y dyrfa, daeth atto ryw ddyn, ac 
a ostyngodd iddo ar ei liniau, 

15 Ac a ddywedodd, Arglwydd, 
trugarhâ wrth fy mab, oblegid y 
mae efe yn lloerig, ac yn flin arno: 
canys y mae efe yn syrthio yn y tân 
yn fynych, ac yn y dwfr yn fynych. 

l6 Ac mi ai dygais ef at dy 
ddisgyblion di, ac ni allent hwy ei 
iachâu ef. 

17 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, O genhedlaeth anffydd- 
lawn a throfaus, pa hyd y byddaf 
gyd â chwi? pa hyd y dïoddefaf 
chwi? dygwch ef yma attaf fì. 

18 A'r Iesu a geryddodd y cy- 
thraul; ac efe a aeth allan o hono: 
a'r bachgen a iachâwyd or awr 
honno. 

19 Yna y daeth y disgyblion at 
yr Iesu or neilldu, ac y dywedas- 
ant, Paham na allem ni ei fwrw 
ef allan € 

20 A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Oblegid eich anghrediniaeth: canys 
yn wir y dywedaf i chwi, !Pe bai 
gennych ffydd megis gronyn o had 
mwstard, chwi a ddywedech wrth y 
mynydd hwn, Symmud oddi yma 
draw ; ac efe a symmudai: ac ni 
bydd dim ammhosibl i chwi. 

21 Eithr nid â y rhywogaeth hyn 
allan, ond trwy weddi ac ympryd. 

22 4 " Ac fel yr oeddynt hwy yn 
aros yn Galilea, dywedodd yr Iesu 
wrthynt, Mab y dyn a draddodir i 
ddwylaw dynion: 

23 A hwy a'i lladdant; a'r trydydd 
dydd y cyfyd efe. A hwy a aethant 
yn drist iawn. | 

24 | "Ac wedi dyfod o honynt i 


Ss. MATTHEW, XVIII. 


Capernaum, y rhai oedd yn derbyn 


* arian y deyrnged a ddaethant at | POMINI 


Petr, ac a ddywedasant, Onid yw 
eich athraw chwi yn talu teyrn- 
ged? 

25 Yntau a ddywedodd, Ydyw. 
Ac wedi ei ddyfod ef i'r tŷ, yr 
lesu a achubodd ei flaen ef, gan 
ddywedyd, Beth yr wyt ti yn ei 
dybied, Simon? gan bwy y cymmer 
brenhinoedd y ddaear deyrnged neu 
dreth? gan eu plant eu hun, ynte 
gan estroniaid ? 

26 Petr a ddywedodd wrtho, Gan 
estroniaid. Yr Iesu a ddywedodd 
wrtho, Gan hynny y mae y plant 
yn rhyddion. 

27 Er hynny, rhag i ni eu rhwystro 
hwy, dos i'r môr, a bwrw fach, a 
chymmer y pysgodyn a ddêl i fynu 
yn gyntaf; ac wedi i ti agoryd ei 
safn, ti a gei “ddarn o arian: cym- 
mer hwnnw, a dyro iddynt drosof 
fi a £hithau. 


PENNOD XVIII. 

1 Orist yn rhybuddio eí ddisgyblion â fod yn 
ostyngedig ac yn ddinîwed;  $ ochelyd 
rhwystrau, ac na ddirmygent y rhaî bychain: 
15 yn dysgu pa fodd y mae ï ni ymddwyn 
tu ag at ein brodyr, pan wnelont i'n herbyn; 
21 a pha sawl gwaith y maddeuwn iddynt : 
29 yr hyn beth y mae yn eî osod allan irwy 
ddammeg y brenhin a gymmeraî gyfrif gan ei 
weision, 92 ac a gospodd yr lwn ni wnaelhai 
drugaredd &* gydymmaith. 


R *yr awr honno y daeth y dis- 


gyblion at yr lesu, gan ddy- a 22 a. 


wedyd, Pwy sydd fwyaf yn nheyrn- 
as nefoedd ? 

2 A'r Iesu a alwodd atto fachgen- 
nyn, ac ai gosododd yn eu canol 
hwynt ; 

3 Ac a ddywedodd, Yn wir y dy- 
wedaf i chwi, P Oddi eithr eich troi 
chwi, a'ch gwneuthur fel plant 
bychain, nid ewch chwi ddim i 
mewn i deyrnas nefoedd. 

4 Pwy bynnag gan hynny a'i gos- 
tyngo ei hunan fel y bachgennyn 
hwn, hwnnw yw y mwyaf yn nheyrn- 
as nefoedd. 

5 A “phwy bynnag a dderbynio 
gyfryw fachzgennyn yn fy enw i, 
a'm derbyn i. 

6 A phwy bynnag a rwystro un 
o'r rhai bychain hyn a gredant ynof 
fi, da fyddai iddo pe crogid maen 
melin am ei wddf, a'i foddi yn eig- 
ion y môr, 

7 Y Gwae y byd oblegid rhwystr- 
au! canys “anghenraid yw dyfod 


rhwystrau; er hynny fgwae y dyn 





903 


Orist yn talu teyrnged. 


| a Marc 9.23, 





Anno 


2A FR, yn 
roeg- 
faith,” 
didrach- 
ma: Gwel 
Exod. 30. 
| 13.a ô8. 26, 


9 Neu, 
stater, 


9 46. 


l Petr 2 


c pen. 10, 42, 
d Marc 9.42. 


Lucl7.1,2. 


e1 Cor. Il. 
1o 
f pen. 26. 24. 





Am. ochel rhwystrau. 


Anno 
DOMINI 
ô2. 
£ pen. 5. 29, 
O 


Marc 9, 
49, 45, 


h Ps. 34.7. 
Zech. 19.7. 
Heb. 1, 14, 


i Luc 19, 10, 
k buc 15. 4, 


2 goll, 


ìLef, 19.17, 
Luc 17. 3. 


m Iago 5. 20, 
l Petrô.1, 


n Deut. 19. 
15 


2 Cor. 12.1. 
Heb, 10.28, 


o lhuf, 16. 
1 Oor. 5. 9, 

9 gnghred- 
adyn. 

P pen. 16, 19, 


loan 20, 23, 
1 Oor, ô. 4, 


al Ioan 3, 
22. a. 6. 14, 


Ss. MATTHEW, XVIII 


hwnnw trwy yr hwn y daw y | wedi ymgynnull yn fy enw i, yno 


rhwystr ! 

8 “Am hynny os dy law neu dy 
droed a'th rwystra, torr hwynt ym- 
aith, a thafl oddi wrthyt: gwell yw 
i ti fyned i mewn i'r bywyd yn 
gloff, neu yn anafus, nag a chennyt 
ddwy law, neu ddau droed, dy daflu 
ŷr tân tragywyddol. 

9 Ac os dy lygad a'th rwystra, tyn 
ef allan, a thafl oddi wrthyt: gwell 
yw i ti yn un-llygeidiog fyned i 
mewn i'r bywyd, nag a dau lygad 
gennyt dy daflu i dân uffern. 

10 Edrychwch na ddirmygoch yr 
un o'r rhai bychain hyn: canys yr 
ydwyf yn dywedyd i chwi, fod ^ eu 
hangelion hwy yn y nefoedd bob 
amser yn gweled wyneb fy Nhad 
yr hwn sydd yn y nefoedd. 

11 íCanys daeth Mab y dyn ì 
gadw yr hyn a gollasid. 

12 EBeth dybygwch chwi? O bydd 
gan ddyn gant o ddefaid, a myned 
o un o honynt ar “ddisberod; oni 
âd efe yr amyn un cant, a myned 
i'r mynyddoedd, a cheisio yr hon 
a aeth ar ddisberod * 

13 Ac os bydd êddo ei chael hi, 
yn wir meddaf i chwi, y mae yn 
llawenhâu am honno mwy nag am 
yr amyn un cant y rhai nid aeth- 
ant ar ddisberod, 

14 Felly nid yw ewyllys eich Tad 
yr hwn sydd yn y nefoedd, gyfrgolli 
yr un o'r rhai bychain hyn. 

15 9 'Ac os pecha dy frawd i'th 
erbyn, dos, ac argyhoedda ef rhyng- 
ot ti ac ef ei hun. Os efe a wrendy 
arnat, " ti a ennillaist dy frawd. 

16 Ac os efe ni wrendy, cymmer 
gyd â thi etto un neu ddau, fel 
ny ngenau dau neu dri o dystion 


.| y byddo pob gair yn safadwy. 


l7 Ac os efe ni wrendy arnynt 
hwy, dywed i'r eglwys: ac os efe 
ni wrendy ar yr eglwys chwaith, 
bydded ef i ti megis *yr *ethnig 
a'r publican. 

18 Yn wir meddaf i chwi, PPa 
bethau bynnag a rwymoch ar y 
ddaear fyddant wedi eu rhwymo 
yn y nef: a pha bethau bynnag a 
ryddhaoch ar y ddaear, a fyddant 
wedi eu rhyddhâu yn y nef. 

19 Trachefn meddaf i chwi, Os 
cydsynio dau o honoch ar y ddaear 
am ddim oll beth bynnag a'r a ofyn- 
ant, :efe a wneir iddynt gan fy 
Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. 

20 Canys lle mae dau neu dri 


904 


yr ydwyf yn eu canol hwynt. 

21 4 Yna y daeth Petr atto ef, ac 
a ddywedodd, Arglwydd, pa sawl 
gwaith y pecha fy mrawd i'm her- 
byn, ac y maddeuaf iddo? “ai hyd 
seithwaith ? 

22 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Nid ydwyf yn dywedyd wrthyt, Hyd 
seithwaith ; *ond, Hyd ddengwaith 
a thri ugain seithwaith. 

23 4 Am hynny y cyffelybir teyrn- 
as nefoedd i ryw frenhin a fynnai 
gael cyfrif gan ei weision. 

24 A phan ddechreuodd gyfrif, fe 
a ddygwyd atto un a oedd yn ei 
ddyled ef o ddeng mil o dalentau. 

25 A chan nad oedd ganddo ddim 
i dalu, gorchymynodd ei arglwydd 
el werthu ef, ai wraig, ai blant, 
a chwbl ar a feddai, a thalu 
ddyled. 

26 A'r gwas a syrthiodd i lawr, ac 
ai haddolodd ef, gan ddywedyd, 
Arglwydd, bydd ymarhous wrthyf, 
a mi a dalaf i ti y cwDl oll. 

27 Ac arglwydd y gwas hwnnw a 
dosturiodd wrtho, ac a'i gollyng- 
odd, ac a faddeuodd iddo y ddyled. 

28 Ac wedi myned o'r gwas hwn- 
nw allan, efe a gafodd un o'i gyd- 
weision, yr hwn oedd yn ei ddyled 
ef o gân ceiniog: ac efe a ymafl- 
odd ynddo, ac a'ê llindazodd, gan 
ddywedyd, Tâl i mi yr hyn sydd 
ddyledus arnat. 
29 Yna y syrthiodd ei gyd-was 
wrth ei draed ef, ac a ymbiliodd 
âg ef, gan ddywedyd, Bydd ym- 
arhous wrthyf, a mi a dalaf i íi y 
cwbl oll. 

30 Ac nis gwnai efe; ond myned 
ai fwrw ef yngharchar, hyd oni 
thalai yr hyn oedd ddyledus. 

31 A phan welodd ei gyd-weision 
y pethau a wnelsid, bu ddrwg dros 
ben ganddynt: a hwy a ddaethant, 
ac a fynegasant i'w harglwydd yr 
holl bethau a fuasai. 

32 Yna ei arglwydd, wedi ei alw 
ef atto, a ddywedodd wrtho, Ha 
was drwg, maddeuais i ti yr holl 
ddyled honno, am i ti ymbil â mi: 

33 Ac oni ddylesit tithau drugar- 
hâu wrth dy gyd-was, megis y tru- 
garheais innau wrthyt ti * 

34 A'i arglwydd a ddigiodd, ac 
ai rhoddodd ef i'r poenwyr, hyd 
oni thalai yr hyn oll oedd ddyledus 
iddo 


35 Ac tfelly y gwna fy Nhad nefol| Tsgo2 is. | 


Am faddeu ŵn brodyr. | 





Anno 
DOMINI 
a. 










r Luc 17. â, 


6 pen. 6. 14, 
Iarc ll. 


29. 
Col. 3. 13, 


t pen. 6. ld, 
Has 11. 





Am ysgariaeth. 


Anno 
DOMINI 
uyd 





AD. od. 
aMarcJ0.1. 


b pen. 12. 
15. 


2 rhydd. 


c Gen.1.97. 
RAO 2. 
Mal, 2, 15. 

d Gen, 2. 24. 
Marc 10, 
5—09, 

Eph. 5, 31. 


e1 Cor, 6. 
16.a 1.2. 


fDeut.24,1, 
pen. 5. ôl. 


9 am galed- 
rwydd. 


€ pen. 6. 32, 
Marc 10, 
M1 


Luc 10. 18, 
1 Cor.7. 10, 
11. 


blCorn7T 
2o, UI, 


i chwithau, oni faddeuwch o'ch cal- 
onnau bob un i'w frawd eu cam- 
weddau, 

PENNOD XIX. 

2 Crist yn iachâu y cleifion: 9 yn atteb y 
Phaiiseaid am ysgariaeth:? 10 yn dangos pa 
bryd y mae prïodas yn amgenrheidiol: 18 
yn derbyn plant bychain: 16 yn dysgu î'r 
gwr âeuangc y modd â gael bywyd iragy- 
wyddol, 20 ac â fod yn berffaith: 29 yn dy- 
wedyd â'w ddisgyblion mor anhawdd ydyw 
i'r goludog fyned 4 mewn â deyrnas Dduw; 
21 ac yn addaw gwoUr â'r sawl a ymadaw- 
ant â dim er mwyn eî ganlyn ef. 


BU, *pan orphenodd yr Iesu 

yr ymadroddion hyn, efe a 
ymadawodd o Galilea, ac a ddaeth 
1 derfynau Judea, tu hwnt i'r Ior- 
ddonen : 

9 PA thorfeydd lawer aì can- 
lynasant ef; ac efe a'u hiachaodd 
hwynt yno. 

3 WT A daeth y Phariseaid atto, 
gan ei demtio, a dywedyd wrtho, 
Ai “cyíreithlawn ì wr ysgar âì 
wraìg am bob achos? 

4 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Oni ddarllenas- 
och, “i'r hwn a'w gwnaeth o'r de- 
chreu, eu gwneuthur hwy yn wrryw 
a benyw ? 

5 Ac efe a ddywedodd, 4*Oblegid 
hyn y gâd dyn dad a mam, ac y 
glŷn wrth ei wraig : ear ddau fydd- 
ant yn un cnawd. 

6 O herwydd paham, nid ydynt 
mwy yn ddau, ond yn un cnawd. 
Y peth gan hynny a_gyssylltodd 
Duw, na ysgared dyn. 

7 Hwythau a ddywedasant wrtho, 
fPaham gan hynny y gorchymyn- 
odd Moses roddi llythyr ysgar, a'i 
gollwng hi ymaith ? 

8 Ynfau a ddywedodd wrthynt, 
Moses, *o herwydd caledrwydd eich 
calonnau, a oddefodd i chwi ysgar 
â'ch gwragedd: eithr o'r dechreu 
nid felly yr oedd. 

9 .Ac meddaf i chwi, Pwy bynnag 
a ysgaro â'i wraig, ond am odineb, 
ac a brïodo un arall, y mae efe 
yn torri prïodas: ac y mae yr hwn 
a brïodo yr hon a ysgarwyd, yn 
torri prïodas. 

10 Dywedodd ei ddisgyblion 
wrtho, Os felly y mae yr achos 
rhwng gwra gwraig, nid da gwreicca, 

ll Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
hRNid yw pawb yn derbyn y gair 
hwn, ond y rhaî y rhoddwyd iddynt. 

12 Canys y mae eunuchiaid a aned 
felly o groth ew mam; ac y mae 


905 


S. MATTHEW, XIX. 





eunuchiaid a wnaed gan ddynion 
yn eunuchiaid ; ac 'y mae eunuch- 
laid 2u gwnaethant eu hun yn eu- 


nuchiaid er mwyn teyrnas nefoedd. | 3 


Y neb a ddichon eê dderbyn, der- 
bynied. 

13 d “Yna y dygwyd atto blant 
bychain, fel y rhoddai eê ddwylaw 
arnynt, ac y gweddïai: a'r disgybl- 
ion a'u ceryddodd hwynt. 

14 A'r Iesu a ddywedodd, Gad- 
6wch i blant bychain, ac na wa- 





Am fywyd tragywyddol. 


Anno 
DOMINI 
Bas 


k Mare 10, 
Luc 18. 15, 


herddwch iddynt ddyfod attaf fi:| 


canys ! eiddo y cyfryw rai yw teyrn- 
as nefoedd. . 

15 Ac wedi iddo roddi e ddwylaw 
arnynt, efe a aeth ymaith oddi yno. 

16 4 "Ac wele, un a ddaeth, ac 
a ddywedodd wrtho, Athraw ^da, 
pa beth da a wnaf, fel y caffwyf 
fywyd tragywyddol? 

l7 Yntau a ddywedodd wrtho, 
Paham y gelwifi yn dda? nid da 
neb ond un, sef Duw: ond os 
ewyllysi fyned i mewn i'r bywyd, 
cadw y gorchymynion. 

18 Efe a ddywedodd wrtho ynfau, 
Pa rai? A'r Iesu a ddywedodd, *Na 
ladd, Na odineba, Na ladratta, Na 
ddwg gam dystiolaeth, 

19 P Anrhydedda dy dad a'(^ fam, a 
a1Châr dy gymmydog fel tì dy hun. 

20 Y gwr ieuangc a ddywedodd 
wrtho, Mi a gedwais y rhai hyn oll 
o'm hieuengetid: beth sydd yn eis- 
ieu i mi etto? | 

21 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Os ewyllysi fod yn berffaith, ' dos, 
gwerth yr hyn sydd gennyt, a dyro 
i'r tlodion; a thi a gei drysor yn 
y nef: a thyred, canlyn fi. i 

22 A phan glybu y gwr ieuangc 
yr ymadrodd, efe a aeth i ffordd yn 
drist: canys yr oedd yn berchen 
dâ lawer. 

23 I Yna y dywedodd yr Iesu wrth 
ei ddisgyblion, Yn wir y dywedaf i 
chwi, mai yn anhawdd yr â *gol- 
udog i mewn i deyrnas nefoedd. 

24 A thrachefn meddaf i chwi, 
Haws yw i gamel fyned trwy grai 
y nodwydd ddur, nag i oludog fyn- 
ed i mewn i deyrnas Dduw, 

25 A phan glybu ei ddisgyblion 
ef hyn, synnu a wnaethant yn ddir- 
fawr, gan ddywedyd, Pwy gan hyn- 
ny a all fod yn gadwedig ? 

26 A'r Iesu a edrychodd arnynt, 
ac a ddywedodd wrthynt, Gyd â 


I pen. 1$, 3, 


m Marc 10, 
17 


Luc 18, 18, 
n Euc 10, 25, 


o Ex. 20. 13. 
Deut. 5. 17. 


P pen, 15. 4, 
d Lef. 19,18, 
ena221303 
thuf. 13.9, 
Gal, 5. 14. 
Iago 2, 8. 


r pen. 6. 20. 
uc 12, 33, 
a 16. 9, 
1 Tim, 6, 
18, 19, 


& Marc 10, 
20. 
1 Tim, 6. 9, 
10. 


t Jer. 32. 17. 


dynion ammhosibl yw hyn; ond| Zech.8.6. 


t gyd â Duw pob peth sydd bosibl. 


Lucl. 37, 
a ls,2l. 


Dammeg y winllan. 


27 “Yna Petr a attebodd ac a 


Anno 
DONE ddywedodd wrtho, Wele, “nyni a 


u Marc 10, 
28 


Luc 18, 28, 
z pen. 4. 20, 
uc 5. 11, 


a 21, 
uc 22. 28, 
29, 30. 
1 Oor. 6. 2, 
3. 


Dat. 2, 26, 


s pen. 20, 16. 
arc 10. 


3L, 
Luc 13, 30, 



























o'r rha diweddaf hyd y rhai cyntaf. 


adawsom bob peth, ac ath gan- 
lynasom di: beth gan hynny a fydd 
ini? 

28 A'r Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Yn wir meddaf i chwi, y cewch 


S. MATTHEW, XX. 


chwi, y rhai a'm canlynasoch i, yn 


yr adenedigaeth, pan eisteddo Mab 
y dyn ar orsedd ei ogoniant, 7 eis- 
tedd chwithau ar ddeuddeg gorsedd, 
yn barnu deuddeg llwyth Israel 

29 A phob un ar a adawodd dai, 
neu frodyr, neu chwïorydd, neu 
dad, neu fam, neu wraig, neu blant, 
neu diroedd, er mwyn fy enw i, a 
dderbyn y cân cymmaint, a bywyd 
tragywyddol a etifedda efe. 

30 “Ond llawer o'r rha blaenaf 
a fyddant yn olaf, ar rhai olaf yn 
flaenaf, 


PENNOD XX. 
1 Orist, rwy ddammeg y gweithwyr yn y wîn- 
llan, yn dangos nad. ydyw Duw yn ddyledwr 

i neb: YT yn rhag-fynegi ei ddioddefaint: 

20 irwy atteb i fam meibion Zebedêus, yn 

dysgu i'w ddisgyblion fod yn ostyngedig; 90 

ac yn rhoddi î ddau ddyn dall eu golwg. 

ANYS teyrnas nefoedd sydd 

debyg i wr o berchen fŷ, yr 
hwn a aeth allan a hi yn dyddhâu, 
i gyflogi gweithwyr i'w winllan. 

2 Ac wedi cyttuno âr gweithwyr 
er ceiniog y dydd, efe a'u hanfon- 
odd hwy i'w winllan. 

3 Ac efe a aeth allan ynghylch y 
drydedd awr, ac a welodd eraill yn 
sefyll yn segur yn y farchnadfa ; 

4 Ac a ddywedodd wrthynt, Ewch 
chwithau ir winllan; a pha beth 
bynnag a fyddo cyfiawn, mi a? 
rhoddaf i chwi, 

5 A hwy a aethant ymaith. Ac 
efe a aeth allan drachefn ynghylch 
y chweched a'r nawfed awr, ac a 
wnaeth yr un modd. 

6 Ac efe a aeth allan ynghylch yr 
unfed awr ar ddeg, ac a gafodd 
eraill yn sefyll yn segur, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Paham y sefwch 
chwi yma ar hyd y dydd yn segur? 

7 Dywedasant wrtho, Am na chyf- 
logodd neb nyni. Dywedodd yntau 
wrthynt, Ewch chwithau ir win- 
llan ; a pha beth bynnag fyddo cyf- 
lawn, chwì a'2 cewch. 

8 A phan aeth hi yn hwyr, arglwydd 
y winllan a ddywedodd wrth ei 
oruchwyliwr, Galw y gweithwyr, a 
dyro iddynt eu cyflog, gan ddechreu 


906 


anu II Gy Y I I I EI HI II IS IS ou. ——_———__— ke LL ILL, 


—— ————————.. SS. . «Ee e Ie eii — “' z 





9 A phan ddaeth y rhai a gyflog- 
asid ynghylch yr unfed awr ar ddeg, 
hwy a gawsant bob un geiniog. 

lO A phan ddaeth y rhai cyntaf, 
hwy a dybiasant y caent fwy; a 
hwythau a gawsant bob un geiniog. 

11 Ac wedi iddynt gael, grwgnach 
a wnaethant yn erbyn gwr y tŷ, 

12 Gan ddywedyd, Un awr *y 
gweithiodd y rhai olaf hyn, a thi 
au gwnaethost hwynt yn gystal a 
ninnau, y rhai a ddygasom bwys 
y dydd, a'r gwres. 

18 Yntau a attebodd ac a ddywed- 
odd wrth un o honynt, Y cyfaill, nid 
ydwyf yn gwneuthur cam â thi: 
onid er ceiniog y cyttunaist â mi? 

14 Cymmer yr ^yn sydd eiddot, 
a dos ymaith: yr ydwyf yn ewyll- 
ysio rhoddi i'r olaf hwn megis i ti- 
thau. 

15 *Ai nid “cyfreithlawn i mi 


Am ostyngeiddrwydd. 


Anno 
DOMINI 
99. 





2 Neu 
Grhoas dd 


a Rhuf, 9, 
2u 


wneuthur a fynnwyf âr eiddof fy |srhydd. 
hun? neu a ydyw dy Plygad di yn |'peu!5 


ddrwg, am fy mod i yn dda? 

16 “Felly y rhai olaf fyddant yn 
flaenaf, ar rhai blaenaf yn olaf: 
"canys llawer sydd wedi eu galw, 
ac ychydig wedi eu dewis. 

17 Y *Ac a'r Iesu yn myned i fynu 
i Jerusalem, efe a gymmerth y 
deuddeg disgybl o'r neilldu ar y 
ffordd, ac a ddywedodd wrthynt, 

18 Wele, yr ydym ni yn myned i 
fynu i Jerusalem; a Mab y dyn a 
draddodir i'r arch-offeiriaid ar ys- 
grifenyddion, a hwy a'i condemn- 
iant ef i farwolaeth, 

19 fAc ai fraddodant ef i'r Cen- 
hedloedd, i'w watwar, ac i'w fflang- 
ellu, ac i'vv groeshoelio: a'r trydydd 
dydd efe a adgyfyd, 

20 «I $ Yna. y daeth mam meibion 
h Zebedeus atto gyd â'i meibion, gan 
addoli, a deisyf rhyw beth ganddo. 

91 Ac efe a ddywedodd wrthi, Pa 
beth a fynni? Dywedodd hithau 
wrtho, Dywed am gael o'm dau fab 
hyn eistedd, y naill ar dy law dde- 
hau, vr llall ar dy law aswy, yn 
dy frenhiniaeth. 

22 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Ni wyddoch chwi beth yr 
ydych yn ei ofyn. A ellwch chwi 
yfed or 'cwppan yr ydwyf fì ar 
yfed o hono, a'ch bedyddio â'r “bed- 
ydd y bedyddir fi?” Dywedasant 
wrtho, Gallwn. 

23 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Dïau yr yfwch o'm cwppan, ac y'ch 
bedyddir â'r bedydd y'm bedyddir 


c Marc 10. 
ôl, 
d pon, 22.14. 


e Marc 10, 
Luc 18, 31, 


&c, 

Act. â. 13, 
E Marc 10, 
h pen. 421, 


i pen. 26, 39, 


Ioan 18, ll. 
k Luc 12. 60. 








| Crist yn marchogaeth 


S, MATTHEW, XXI. 





ar asen Jerusalem. 





n] Petr 5.3. 


oppen.23.11. 
Marc 9,832. 
a l0, 43, 


P Phi217. 
& Luc 22.27. 


Anno 
DOMINI 
9o. 

î pen, 25.94. 

m Marc 10. 
41. 

Luc 22, 24, 
2o. 

Luc 18. 35. 


aMarcll.l. 
Luc 19, 29, 
bZech.14, 4, 


âg ef: eithr eistedd ar fy llaw dde- 
hau ac ar fy llaw aswy, nid eiddof 
ei 'roddi; ond i'r sawl y darpar- 
wyd gan fy Nhad. 

24m A phan glybu y deg Ayn, hwy 
a sorrasant wrth y ddau frodyr. 

25 A'r Iesu au galwodd hwynt 
atto, ac a ddywedodd, Chwi a wydd- 
och fod pennaethiaid y Cenhedloedd 
yn tra-arglwyddiaethu arnynt, ar 
rhai mawrion yn tra-awdurdodi ar- 
nynt hwy. 

26 Eithr "nid felly y bydd yn eich 
plith chwi: ond *pwy bynnag a 
fynno fod yn fawr yn eich plith 
chwi, bydded yn weinidog i chwi ; 

27 A phwy bynnag a fynno fod 
yn bennaf yn eich plith, bydded 
yn was i chwi : 

28 Megis na ddaeth PMab y dyn 
i'w wasanaethu, “ond i wasanaethu, 


Jac "i roddi ei einioes yn bridwerth 
: |* dros lawer. 


29  * Ac a hwy yn myned allan o 
Jericho, tyrfa fawr a'i canlynodd ef. 

30 Ac wele, dau ddeillion yn eis- 
tedd ar 46m y ffordd, pan glywsant 
fod yr Iesu yn myned heibio, a lef- 
asant, gan ddywedyd, Arglwydd, 
fab Dafydd, trugarhâ wrthym. 

31 A'r dyrfa a'u ceryddodd hwynt, 
fel y tawent: hwythau a lefasant 
fwy-fwy, gan ddywedyd, Arglwydd, 
fab Dafydd, trugarhâ wrthym. 

32 A'r Iesu a safodd, ac a'u galw- 
odd hwynt, ac a ddywedodd, Pa 
beth a ewyllysiwch ei wneuthur o 
honof i chwì ? 

33 Dywedasant wrtho, Arglwydd, 
agoryd ein llygaid ni. 

34 A'r Iesu a dosturiodd vrthynt, 
ac a gyffyrddodd â'u llygaid: ac yn 
ebrwydd y cafodd eu llygaid olwg, 
a hwy a'i canlynasant ef. 

PENNOD XXI. 


1 Orist yn marchogaelh ar asen â Jerusalem ; 
12 yn gyrru y prynwyr a'r gwerthwyr o'r 
deml; YW yn melldithio y fjigysbren; 29 yn 
gostegu yr offeiriaid a'r henuriaid, 29 ac 
yn eu ceryddu trwy gyfelybrwydd y ddau 
fab, 99 a'r llafurwyr a laddasant y rhaî a 
anfonwyd, attynt. 


YNW HAN ddaethant yn gyfagos 
i Jerusalem, a'u dyfod hwy i 
Bethphage, i “fynydd yr Olew- 
wydd, yna yr anfonodd yr Iesu 
ddau ddisgybl, 

2 Gan ddywedyd wrthynt, Ewch 
ir pentref sydd ar eich cyfer, ac 
yn y man chwi a gewch asen yn 
rhwym, ac ebol gyd â hi: gollyng- 
wch hwynt, a dygwch ataf fi. 


3 Ac os dywed neb ddim wrthych, 
dywedwch, Y mae yn rhaid i'r Ar- 
glwydd wrthynt: ac yn y man efe 
a'u denfyn hwynt. 

4 A hyn olÌ a wnaethpwyd, fel y 
cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwy 
y prophwyd, yn dywedyd, 

5 “Dywedwch i ferch Sïon, Wele 
dy frenhin yn dyfod i ti, yn add- 
fwyn, ac yn eistedd ar asen, ac ebol 
llwdn asen arferol â'r iau. 

6 Y “disgyblion a aethant, ac a 
wnaethant fel y gorchymynasai yr 
Iesu iddynt. 

7 A hwy a ddygasant yr asen o'r 
ebol, ac *a ddodasant eu dillad 
arnynt, ac a'ê gosodasant e/ i eis- 
tedd ar hynny. 

8 A thyrfa ddirfawr a daenasant 
eu dillad ar y ffordd ; feraill a. dor- 
rasant gangau or gwŷdd, ac a'u 
taenasant ar hyd y ffordd. 

9 A'r torfeydd, y rhai oedd yn 
myned o'r blaen, a'r rhai oedd yn 
dyfod ar ol, a lefasant, gan ddy- 
wedyd, Hosanna i fab Dafydd: 
gSBendigedig yw yr hwn sydd yn 


dyfod yn enw yr Arglwydd: Ho- 


sanna yn y goruchafion. 
10 * Ac wedi ei ddyfod ef i mewn 
i Jerusalem, y ddinas oll a gy- 


nhyrfodd, gan ddywedyd, Pwy yw| 15 


hwn * 

ll A'r torfeydd a ddywedasant, 
Hwn yw Iesu y prophwyd 'o Na- 
zareth yn Galilea. 

12 Y A'r Iesu a aeth i mewn i 
deml Dduw, ac a daflodd allan bawb 
ar oedd yn gwerthu ac yn prynu 
yn y deml, ac a ddymchwelodd i 
lawr fyrddau y newidwyr arian, a 
chadeiriau y rhai oedd yn gwerthu 
colommenod : 

13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 


Ysgrifenwyd, “'Tŷ gweddi y gelwir jx Es. 6&7. | 
fy nhŷ i; eithr 'chwi a'i gwnaeth- |!Jer.7.1l 


och yn ogof lladron. 

l4 A daeth y deillion a'r cloffion 
atto yn y deml; ac efe a'u hiacha- 
odd hwynt. 

15 A phan welodd yr arch-offeir- 
iaid a'r ysgrifenyddion y rhyfedd- 
odau a wnaethai efe, ar plant yn 
llefain yn y deml, ac yn dywedyd, 
Hosanna i fab Dafydd ; hwy a lid- 
lasant, 

16 Ac a ddywedasant wrtho, A 
wyt ti yn clywed beth y mae y rhai 
hyn yn ei ddywedyd? A'r Iesu a 
ddywedodd wrthynt, Ydwyf. Oni 


ddarllenasoch chwi erioed, "O enau | Ps.8.2 


| E Ps. 118.26. 


Anno 
DOMINI 
93. 





c Has. 62, 1b, 
Zech. 9.9. 
Ioan 12,15. 


d Marc11.4, 


e 2 Bren. 9.. 
13. 


fIoanl2,13, | 





pen. 23, 39, | 


h Marc 11, 


Luc 19. 45. 
Ioan 2. 13, 


i pen. 2, 23. | 


17. 
Luc 19, 46. 





907 


Melldithio y ffigysbren. | 





1 ” “ 5 rr ci i< g E 
< u 2 
-J 


plant bychain a rhai yn sugno y 
perffeithiaist foliant ? 

17 Ac efe a'u gadawodd hwynt, 
ac a aeth allan o'r ddinas i "Betha- 
nia, ac a lettŷodd yno. 

18 9 Â'r bore, fel yr oedd efe yn 
dychwelyd i'r ddinas, yr oedd arno 
chwant bwyd. 

19 A phan welodd efe *ílìgysbren 
ar y ffordd, efe a ddaeth atto, ac 
ni chafodd ddim arno, ond dail yn 
unig: ac efe a ddywedodd wrtho, 
Na thyfed ffrwyth arnat byth mwy- 
ach. Ac yn ebrwydd y crinodd y 
fficysbren. 

20 A phan welodd y disgyblion, 
hwy a ryfeddasant, gan ddywed- 
yd, Mor ddisymmwth y crinodd y 
fficysbren |! 

91 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Yn wir meddaf i 
chwi, POs bydd gennych ffydd, ac 
“heb ammeu, ni wnewch yn unig 
hyn a wneuthum $ê i'r ffigysbren, 
eithr hefyd os dywedwch wrth y 
mynydd hwn, Coder di i fynu, a 
bwrier di i'r môr ; hynny a fydd. 

22 A "pha. beth bynnag a ofynoch 
mewn gweddi, gan gredu, chwi a'i 
' |derbyniwch. 

23 4 "Ac wedi ei ddyfod ef i'r 
deml, yr arch-offeiriaid a henur- 
iaid y bobl a ddaethant atto, fel 
yr oedd efe yn athrawiaethu, gan 
ddywedyd, Trwy ba awdurdod yr 
wyt ti yn gwneuthur y pethau hyn? 
a phwy a roddes i ti yr awdurdod 
hon * 

24 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Minnau a ofynaf 
i chwithau un gair, yr hwn os myn- 
egwch i mi, minnau a fynegaf i 
chwithau trwy ba awdurdod yr wyf 
yn gwneuthur y pethau hyn. 

25 Bedydd Ioan, o ba le yr oedd 2 
ai o'r nef, ai o ddynion? A hwy a 
ymresymmasant yn eu plith eu hun- 
ain, gan ddywedyd, Os dywedwn, 
O'r nef; efe a ddywed wrthym, Pa- 
ham gan hynny nas credasoch ef? 

26 Ônd os dywedwn, O ddynion; 
y mae arnom ofn y bobl: “canys 
y mae pawb yn cymmeryd Ioan 
megis prophwyd. 

27 A hwy a attebasant i'r Iesu, ac 
a ddywedasant, Ni wyddom ni. Ac 
yntau a ddywedodd wrthynt, Nid 
wyf finnau yn dywedyd i chwi trwy 
ba awdurdod yr wyf yn gwneuthur 
y pethau hyn. 

28 4 Ond beth dybygwch chwi? 


908 


S. MATTHEW, XXI. 


Y Uafurwyr drygionus. 


Yr oedd gan wr ddau fab: ac efe WU 
a ddaeth at y cyntaf ac a ddywed-|.. sg, MY 
odd, Fy mab, dos, gweithia hedd- 
yw yn fy ngwinllan, 

29 Ac yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Nid âf: ond wedi hynny 
efe a edifarhaodd, ac a aeth, 

30 A phan ddaeth efe at yr ail, efe 
a ddywedodd yr un modd. Ac efe 
a attebodd ac a ddywedodd, Myfi 
a âf, arglwydd ; ac nid aeth efe, 

31 Pa un o'r ddau a wnaeth ewyll- 
ys y tad? Dywedasant wrtho, Y 
cyntaf. Yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, “Yn wir meddaf i chwi, yr â y 
publicanod a'r putteiniaid i mewn 
i deyrnas Dduw o'ch blaen chwi. 

32 Canys * daeth Ioan attoch yn 
ffordd cyfiawnder, ac ni chredasoch 
ef; “ond y publicanod a'r puttein- 
iaid a'i credasant ef: chwithau, yn 
gweled, nid edifarhasoch wedi hyn- 
ny, fel y credech ef. 

33 I Clywch ddammeg arall. Yr 
oedd rhyw ddyn o berchen tŷ, * yr |* Ps.S0.9. 
hwn a blannodd winllan, ac a osod-| Es 51. 
odd gae yn ei chylch hi, ac a glodd- | Marcizi. 
iodd ynddi win-wrŷf, ac a adeilad- | J2* 
odd dŵr, ac a'i gosododd hi allan i 
lafurwyr, ac Pa aeth oddi cartref. 

34 A phan nesaodd amser ffrwyth- 
au, efe a ddanfonodd ei weision at 
y llafurwyr, “i dderbyn ei ffrwyth- 
au hi. 

35 A'r llafurwyr a ddaliasant ei 
weision ef, ac un a gurasant, ac arall 
a laddasant, ac arall a labyddiasant. 

36 Trachefn, efe a anfonodd weis- 
ion eraill, fwy na'r rhai cyntaf: a 
hwy a wnaethant iddynt yr un. 
modd. 

37 Ac yn ddiweddaf oll, efe a an-| 
fonodd attynt ei fab ei hun, gan 
ddywedyd, Hwy a barchant fy 
mab i. 

38 A phan welodd y llafurwyr y 
mab, hwy a ddywedasant yn eu 
plith eu hun, “ Hwn yw yr etifedd ; |4 Pa 2.8. 
“ deuwch, lladdwn ef, a daliwn eiU!epon.20.2. 
etifeddiaeth ef. Ioan 11.63, 

39 Ac wedi iddynt ei ddal, hwy 
ai bwriasant ef allan o'r winllan, 
ac a'ê lladdasant. 

40 Am hynny pan ddêl arglwydd 
y winllan, pa beth a wna efe i'r 
llafurwyr hynny? 

41 fHwy a'ddywedasant wrtho, 
Ffe a ddifetha yn llwyr y dynion 
drwg hynny, ac a esyd y winllan 
i lafurwyr eraill, y rhai a dalant 
iddo y ffrwythau yn eu hamserau. 





x Luc 7. 29, 
30. 


7 pen. 3. l, 
&c, 


5Luc3. 12, 
13. 


b pen. 25. 
14, 15. 


—ŴnR O —— ——î—_—_. .,, SS ,N s,SïS  ___ __ _  _ _ _, _,____ ,_ oo  -_ 


c Can. 8.11, 
12, 


f Edrych 
Luc 29. 16, 


ENA 





Piïodas mab y brenlŵn. 


42 Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, 
£Oni ddarllenasoch chwi erioed yn 
gre1s.22.| yr ysgrythyrau, Y maen a wrthod- 
Act.4. 1. | odd yr adeiladwyr, hwn a wnaeth- 
pwyd yn ben congl: gan yr Ar- 
glwydd y gwnaethpwyd hyn, a 
rhyfedd yw yn ein golwg ni? 

43 Am hynny meddaf i chwi, Y 
dygir teyrnas Dduw oddi arnoch 
chwi, ac a'i rhoddir i genedl a ddygo 
ei ffrwythau. 

44 A phwy bynnag a syrthio ar 
£ech12.3.| y maen hwn, efe a ddryllir: ac ar 


Anno 
DOMINI 
33. 


h pen. 8. 12, 


ì Is, 8, 14, 
15. 


hwy a wybuant mai am danynt hwy 
y dywedai efe, 

46 Ac a hwy yn ceisio ei ddala, 
hwy a ofnasant y torfeydd; am eu 
bod 'yn ei gymmeryd ef fel pro- 


phwyd. 


l Luc 7. 16. 
loan 7, 40, 


PENNOD XXII 
1 Dammeg prïodas mab y brenhin. 9 Galwed- 
igaeth y Cenhedloedd. 12 Cospedigaeth yr 

hwn nid oedd ganddo y wisg brïodas. 15 Y 

dylid talw teyrnged $ Cesar. 29 Crist yn 

gostegu y Saduceaid, ynghylch yr adgyfodiad: 

94 yn atlleb y cyfreithiwr, pa un yw y gor- 

chymyn cyntaf, a'r mawr ; 4l ac yn holi y 

Phariseaid ynghylch y Messïas. 

'R Iesu a attebodd, *ac a lefar- 
odd wrthynt drachefn mewn 
damhegion, gan ddywedyd, 

2 Cyffelyb yw teyrnas nefoedd i 
A frenhin a wnaeth brïodas i'w 
aU, 

3 Ac a ddanfonodd ei weision ì 
alw y rhai a wahoddasid i'r brïod- 
as: ac ni fynnent hwy ddyfod. 

4 Trachefn, efe a anfonodd weis- 
ion eraill, gan ddywedyd, Dywed- 
wch wrth y rhai a wahoddwyd, 
bDiar.9.2.| Wele, parottoais fy nghiniaw: Pfy 
ychain a'm pasgedigion a laddwyd, 
a phob peth sydd barod: deuwch 
i'r brïodas. 

5 A hwy yn ddïystyr ganddynt, 
a aethant ymaith, un i'w faes, ac 
arall i'w fasnach : 

6 A'r lleill a ddaliasant ei weision 
ef, ac aw hammharchasant, ac a'u 
lladdasant. 

7 A phan glybu y brenhin, efe a 
c Dan.9.26.| Ìidiodd; ac a ddanfonodd “ei luoedd, 
ac a ddinystriodd y lleiddiaid hyn- 
ny, ac a iosgodd eu dinas hwynt. 

8 Yna efe a ddywedodd wrth ci 
weision, Yn wir y brïodas sydd bar- 
od, ond y rhai a wahoddasid nid 
ceddynt deilwng, 


e Luc 14. 16. 
Dat. 19, 7, 


— —— I —_—————_——— uu —————— — — _ — —————— ————— NN .  ._._-_.Ŵ ee ŴY. YY NN N.......W.W._yy,L____L, 





909 


S MATTHEW, XXII. 


Am dalw teyrnged. | 


9 Ewch gan hynny i'r prif-ffyrdd, 
a chynnifer ag a gaffoch, gwahodd- 
wch i'r brïodas. 

l0 A'r gweision hynny a aethant 
allan i'r priffyrdd, ac *a gasgl- 
asant ynghyd gynnifer oll ag a 
gawsant, drwg a da: a Ìlanwyd y 
brïodas o wahoddedigion. 

11 A phan ddaeth y brenhin i 
mewn i weled y gwahoddedigion, 
efe a ganfu yno ddyn *heb wisg 
prïodas am dano : 

12 Ac efe a ddywedodd wrtho, Y 
cyfaill, pa fodd y daethost i mewn 
yma, heb fod gennyt wisg prïodas? 
Ac yntau a aeth yn fud. 

138 Yna y dywedodd y brenhin 
wrth y gweinidogion, Rhwymwch ei 
draed a'i ddwylaw, a. chymmerwch 
ef ymaith, a theflwch fi'r tywyll- |fren.s.12. 
wch eithaf: yno y bydd wylofain a 
rhingcian dannedd. 

14 £Oanys llawer sydd wedi eu 
galw, ac ychydig wedi eu dewis. 

15 4 Yna "yr aeth y Phariseaid, 
ac a gymmerasant gynghor pa fodd 
y rhwydent ef yn eî ymadrodd. 

16 A hwy a ddanfonasant atto eu 
disgyblion ynghyd â'r Herodian- 
iaid, gan ddywedyd, Athraw, ni a 
wyddom dy fod yn eirwir, ac yn 
dysgu ffordd Duw mewn gwirion- 
edd, ac nad oes arnat ofal rhag 
neb: oblegid nid wyt ti yn edrych 
ar wyneb dynion. | 

17 Dywed i ni gan hynny, Beth 
yr wyt ti yn ei dybied? Ai cyf- 
reithlawn rhoddi teyrnged i Cesar, 
ai nid yw? 

18 Ond yr Iesu a wybu eu dryg- 
ioni hwy, ac a ddywedodd, Paham 
yr ydych yn fy nhemtio ìi, chwi 
ragrithwyr 

19 Dangoswch i mi arian y deyrn- 
ged. A hwy a ddygasant atto gein- 
ìog: 

90 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Eiddo pwy yw y ddelw hon ar 
argraph î 

21 Dywedasant wrtho, Eiddo Cc- 
sar. Yna y dywedodd wrthynt, 
iTfelwch chwithau yr eiddo Cesar 
i Cesar, a'r eiddo Duw i Dduw. 

22 A phan glywsant hwy Aym, 
rhyfeddu a wnaethant, a'i adael ef, 
a myned ymaith. 

93 « “Y dydd hwnnw y daeth 
atto y Saduceaid, 'y rhai sydd yn 
dywedyd nad oes adgyfodiad, ac 
a ofynasant iddo, 

24 Gan ddywedyd, Athraw, mdy- 


Anno 
DOMINI 
ac 





2 4 bennau y 


ffyrdd, 
â pen, 13. 
US, 47. 


e 2 Cor. 5. 3, 
Eph, 4. 24, 
Col. 3. 10, 


Ja 

at. 3. 4, 
a 16. 15. 
a,19, 8, 


&pcu.20. 16. 


hb Marc 12, 
ae 
Luc 20. 20, 


Í pen. 17. 25, 
huf. 13.7, 


k Marc 12. 


Luc 20, 27. 
l Act. 23. 8. 


m Deut. 25. 
6. 


Am yr 


Anno 
DOMINI 
aol 


3 Gr. saith. 


un] Ioan 3, 
2. 


o Exod. 3. 6, 
16, 
Marc 12, 
26. 
Luc 20. 37. 


Act. 7. 32, 
Heb,11.16. 


P pen. 7. 2S. 


ag Marc 12. 
2s. 


r Deut. 0. 2, 
a lO. l2. 


a 0. 6. 
Luc 10, 27, 


s ef, 19, 18, 
Marc 12, 


1. 
Rnhuf.13.9, 
Gal. 5. 14, 
Iago 2, 8. 

ê pen. 7. 12, 
u Marc 12, 


Luc 20, 41, 


adgyfodiad, 


wedodd Moses, Os bydd marw neb 
heb iddo blant, prïoded ei frawd 
ei wraig ef, a chyfoded had i'w 
îrawd. 

25 Ac yr oedd gyd â ni saith o 
frodyr: a'r cyntaf a brïododd wraig, 
ac a fu farw ; ac efe heb hiliogaeth 
iddo, a adawodd ei wraig i'w frawd. 

26 Felly hefyd yr ail, a'r trydydd, 
hyd y * seithfed. 

27 Ac yn ddiweddaf oll bu farw 
y wraig hefyd. 

28 Yn yr adgyfodiad, gan hynny, 
gwraig i bwy o'r saith fydd hi? can- 
ys hwynt-hwy oll a'i cawsant hi. 

29 A'r Iesu a attebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Yr ydych yn 
cyfeiliorni, gan na wyddoch yr ys- 
grythyrau, na gallu Duw. 

30 Oblecid yn yr adgyfodiad nid 
ydynt nac yn gwreicca, nac yn 
gŵra; eithr "y maent fel angelion 
Duw yn y nef. 

31 Ac am adgyfodiad y meirw, 
oni ddarllenasoch yr hyn a ddy- 
wedwyd wrthych gan Dduw, gan 
ddywedyd, 

32 9Myfi yw Duw Abraham, a 
Duw Isaac, a Duw Jacob? Nid yw 
Duw Dduw y ?^ai meirw, ond y 
rha byw. 

33 A phan glybu y torfeydd 
hynny, Phwy a synnasant wrth ei 
athrawiaeth ef. 

34 4 1Ac wedi clywed o'r Pha- 
riseaid ddarfod 47 Jesw ostegu y 
Saduceaid, hwy a ymgynnullasant 
ynghyd i'r un lle, 

35 Ac un o honynt, yr Awn oedd 


gyfreithiwr, a ofynodd 4ddo, gan ei | 


demtio, a dywedyd, 

36 Athraw, pa un gyw y gorchy- 
myn mawr yn y gyfraith î 

37 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
rCeri yr Arglwydd dy Dduw â'th 
holl galon, ac â'th holl enaid, ac 
â'th holl feddwl. 

38 Hwn yw y cyntaf, a'r gorchy- 
myn mawr. 

39 A'r ail sydd gyffelyb iddo, *Câr 
dy gymmydog fel ti dy hun. 

40 “Ar y ddau orchymyn hyn y 
mae yr holl gyfraith a'r prophwydi 
yn sefyll, 

41 Y Ac "wedi ymgasglu o'r Pha- 
riseaid ynghyd, yr Iesu a ofynodd 
iddynt, 

42 Gan ddywedyd, Beth a dybyg- 
wch chwi am Grist? mab i bwy yd- 
yw? Dywedent wrtho, Mab Dafydd. 

43 Dywedai yntau wrthynt, Pa 


910 


S. MATTHEW, XXIII. 


fodd gan hynny y mae Dafydd yn | 


yr yspryd yn ei alw ef yn Arglwydd, 

gan ddywedyd, 

44 * Dywedodd yr ARGLWYDD wrth 
fy Arglwydd, Eistedd ar fy neheu- 
law, hyd oni osodwyf dy elynion 
yn droed-faingc i'th draed di? 

45 Os yw Dafydd gan hynny yn 
ei alw ef yn Arglwydd, pa fodd y 
mae efe yn fab iddo? 

46 Ac nid allodd neb atteb gair 
iddo, ac ni feiddiodd neb o'r dydd 
hwnnw allan ymofyn âg ef mwyach. 

PENNOD XXIII. 

l Orist yn rhybuddio y bobl 4 ddilyn athraw- 
iaeth dda, ac nid esamplau drwg yr ysgrif- 
enyddîìon a'r Phariseaid. 5 Rhaid â ddis- 
gyblion Orist ochelyd eu rhyfyg hwy. 18 
Mae efe yn cyhoeddi wyth wae yn erbyn eu 
rhagrith a'u dallineb hwy; 94 ac yn pro- 
phwydo dinystr Jerusalem. 


NA y llefarodd yr Iesu wrth 
y torfeydd a'i ddisgyblion, 

2 Gan ddywedyd, * Y'nghadair 
Moses yr eistedd yr ysgrifenyddion 
a'r Phariseaid. 

3 Yr hyn oll gan hynny a ddy- 
wedant wrthych am eu cadw, ced- 
wch a gwnewch; eithr yn ol eu 
gweithredoedd na wnewch: canys 
? dywedant, ac nis gwnant. 

4 “Oblegid y maent yn rhwymo 
beichiau trymion ac anhawdd eu 
dwyn, ac yn ew gosod ar ysgwydd- 
au dynion; ond nid ewyllysiant eu 
syflyd hwy âg un o'u bysedd. 

5 Ônd “9y maent yn gwneuthur 
eu holl weithredoedd er mwyn eu 
gweled gan ddynion: *canys y 
maent yn gwneuthur yn llydain eu 
phylacterau, ac yn gwneuthur ym- 
ylwaith eu gwisgoedd yn helaeth ; 


Dilyn athrawiaeth dda. 


Anno 
DOMINI 
9o. 


xPs.ll0.1l, 
Act. 2. 94, 


29. 
Heb. 1. 13, 
a 10, ao, 13, 


a Marc 12. 


Luc 20. 46. 


b Rhuf, 2, 
19. 
c Luc 11.46. 


Act. 15, 10. 
Gal, 6. 13, 


d pen. 6.1, 
25 16, 


e Num. 15, 
39. 
Deut. 6. 8, 
a.22.12, 
Dinrsoeo: 


6 A 'charu y maent y lle uchafj!M«wc!2 


mewn gwleddoedd, a'r prif-gadeir- 
iau yn y synagogau, 

7 A chyfarch yn y marchnad- 
oedd, a'u galw gan ddynion, Rabbi, 
Rabbi. 

8 SEithr na'ch galwer chwi Rabbi: 
canys un yw eich Athraw chwi, sef 
Crist ; a chwithau oll brodyr ydych. 

9 Ac na elwch neb yn dad 1 chwi 
ar y ddaear: canys un Tad sydd 
i chwi, yr hwn sydd yn y nefoedd. 

10 Ac na'ch galwer yn athrawon : 


canys un yw eich Athraw chwi, sef' 


Crist. 

ll !A'r mwyaf o honoch a fydd 
yn weinidog ìi chwi. 

12 A “phwy bynnag ai dyrchafo ei 
hun, a ostyngir; a phwy bynnag a'i 
gostyngo ei hun, a ddyrchefir. 


9 Îoan 9. 


Elagoo.l, 
2 Cor. 1. 24, 
1 Petr 5.9. 


h Mal. 1. 6. 


íf pen. 20.26, 
NT. 

k Diar. 29. 
23. 
Luc 14,11. 
a l8. 14, 
Iago 4. 6. 
1 Petr 5. 5. 





Orist yn ceryddu 


Anno 
DOMINI 
89 


1 Luc 11. 52, 


m Marc 12. 
Luc 20, 47. 
2 Tim. 3. 6, 
Tit,l.ll. 


n pen. 15, 14. 


cc 6. 99, 


2ynrhwym. 


P Exod. 29, 
ôl. 


a 1 Bren. 8. 
â Chron. 6. 
2, 


13 4 Eithr 'gwae chwi, ysgrifen- 
yddion a Phariseaid, ragrithwyr! 
canys yr ydych yn cau teyrnas nef- 
oedd o flaen dynion: canys chwi 
nid ydych yn myned i mewn, ar 
rhai sydd yn myned i mewn nis 
gadêwch i fyned i mewn. 

14 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwyr! canys ” yr 
ydych yn llwyr-fwytta tai gwragedd 
gweddwon, a hynny yn rhith hir- 
weddïo: am hynny y derbyniwch 
farn fwy. 

15 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwyr! canys am- 
gylchu yr ydych y môr ar tir i 
wneuthur un proselyt; ac wedi y 
gwneler, yr ydych yn ei wneuthur 
ef yn fab uffern, yn ddau mwy na 
chwi eich hunain, 

16 Gwae chwi, dywysogion " deill- 
ion! y rhai ydych yn dywedyd, “Pwy 
bynnag a dwng i'r deml, nid yw 
ddim; ond pwy bynnag a dwng i 
aur y deml, y mae efe mewn dyled. 

17 Ffyliaid, a deillion: canys pa 
un sydd fwyaf, yr aur, ai y deml 
sydd yn sancteiddio yr aur? 

18 A phwy bynnag a dwng i'r 
allor, nid yw ddim; ond pwy byn- 
nag a dyngo i'r rhodd sydd arni, y 
mae efe “mewn dyled. 

19 Ffyliaid, a deillion: canys pa 
un fwyaf, y rhodd, ai yr Pallor sydd 
yn sancteiddio y rhodd ? 

20 Pwy bynnag gan hynny a dwng 
I'r allor, sydd yn tyngu iddi, ac ir 
hyn oll sydd, arni. 

21 A phwy bynnag a dwng i'r deml, 
gydd yn tyngu iddi, ac “i'r hwn sydd 
yn preswylio ynddi. 

22 A'r hwn a dwng i'r nef, sydd 
yn tyngu i 'orsedd-faingc Duw, ac 


' [i'r hwn sydd yn eistedd arni. 


u Marc 7. 4, 
Luc 11, 39. 


23 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 


"| Phariseaid, ragrithwyr! “canys yr 


ydych yn degymmu y mintys, a'r 


.|anis, ar cwmin, ac *a adawsoch 


heibio y pethau trymach o'r gyf- 


e . raith, barn, a thrugaredd, a ffydd: 


rhaid oedd gwneuthur y pethau 
hyn, ac na adewid y lleill heibio. 

24 Tywysogion deillion, y rhai 
ydych yn hidlo gwybedyn, ac yn 
llyngcu camel. 

25 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwyr! "canys yr 
ydych yn glanhâu y tu allan i'r 
cwppan ar ddysgl, ac o'r tu mewn 
y maent yn llawn o drawsedd ac 


911 


S. MATTHEW, XXIII. 


26 74 Pharisead dall, glanhâ yn 
gyntaf yr hyn sydd oddi fewn i'r 
cwppan a'r ddysgl, fel y byddo yn lân 
hefyd yr hyn sydd oddi allan iddynt. 

27 *Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwyr! canys tebyg 
ydych chwi i feddau wedi eu gwyn- 
nu, y rhai sydd yn ymddangos yn 
dêg oddi allan, ond oddi mewn 
sydd yn llawn o esgyrn y meirw, 
a phob aflendid. 

28 Ac felly chwithau oddi allan 
ydych yn ymddangos i ddynion yn 
gyfiawn, ond o fewn yr ydych yn 
llawn rhagrith ac anwiredd. 

29 7 Gwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwyr! canys yr 
ydych yn adeiladu beddau y pro- 
phwydi, ac yn addurno beddau y 
rhai cyfiawn ; 

30 Ac yr ydych yn dywedyd, Pe 
buasem ni yn nyddiau ein tadau, ni 
buasem ni gyfrannogion â hwynt 
y'ngwaed y prophwydi. 

31 Felly yr ydych yn tystiolaethu 
am danoch eich hunain, “eich bod 
yn blant i'r rhai a laddasant y pro- 
phwydi. 

32 *“Oyflawnwch chwithau hefyd 
fesur eich tadau. 

33 O seirph, Philiogaeth gwiberod, 
pa fodd y gellwch ddïangc rhag 
barn uffern? 

34 1 Am hynny, wele, yr ydwyf yn 


anfon attoch brophwydi, a doeth- 


ion, ac ysgrifenyddion: *a rai o 
honynt a leddwch, ac a groeshoel- 
iwch ; a 7Aaê o honynt a ffrewyll- 


y Phariseaid. 





Anno 
DOMINI 
aa 





xLucll,44, 


7 Luc 11,47. 


z Act. 7. ôl, 
syn, 
1l 'Thess. 2, 
anu 

s Gen. 15. 6. 
1 Thess. 2. 
16, 


b pen. 3. 7. 
a. 12.34. 


c Act, 5. 40, 
a 2 19; 


d pen, l0. 17. 
2 Cor. 11. 


wch yn eich synagogau, ac a erlid- | 24,25 


iwch o dref i dref: 

35 Fel y delo arnoch chwi yr holl 
waed cyfiawn a'r a ollyngwyd ar y 
ddaear, *o waed Abel gyfiawn hyd 
íwaed Zacharïas fab Barachïas, yr 
hwn a laddasoch rhwng y deml a'r 
allor. 

36 Yn wir meddaf ìi chwi, Daw 
hyn oll ar *y genhedlaeth hon. 

37 “ Jerusalem, Jerusalem, y7 Aon 
wyt yn lladd y prophwydi, ac "yn 
llabyddio y rhai a ddanfonir attat, 
pa sawl gwaith y mynnaswn gasglu 
dy blant ynghyd, megis y casgl iâr 
ei chywion 'dan eê hadenydd, ac 
nis mynnech ! 

38 Wele, yr ydys yn gadael eich 
tŷ I chwi yn anghyfannedd. 

39 Canys meddaf i chwi, Ni'm 
gwelwch ar ol hyn, hyd oni ddy- 
wedoch, “Bendigedig 4y yr hwn 


e Gen. 4. 8. 


f 2 Chron. 
24, 20, 21. 


3 yr oes hon. 

£ Luc 19, 34, 

h 2 Chron, 
24.21, 


i Ps. 17. 8, 
a. 9l.4. 


k Ps. 118, 
26 


anghymmedroldeb. sydd yn dyfod yn enw yr Arglwydd. | pen.21.9. | 





Orist yn rhag-fynegi 













Anno PENNOD XXIV. 
— ' 1 Orist yn rhag-ddywedyd dinystr y deml: 9 

pa fath a pha faint o gystuddiau a fydd o'r 

blaen. 29 Arwyddion eî ddyfodiad ef $ farn. 

96 Ae o ran bod y dydd a'r awr yn anhys- 

bys, 42 y dylem ni wylied fel gweision da, 

yn disgwyl bob amser am ddyfodiad ein 
meistr. 
o Marc 13.1. 'R *Iesu a aeth allan, ac a ym- 
M^ A adawodd o'r deml: a'i ddis- 
gyblion a ddaethant a£t0o, i ddangos 
ìddo adeiladau y deml. 

2 A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 

Oni welwch chwi hyn oll? Yn wir 
bMic 312. meddaf i chwi, PNi adewir yma 
Luc 19,44, n â U 
garreg ar garreg, a'r ni ddattodir. 

3 i Ac efe yn eistedd ar fynydd yr 
Olew-wydd, y disgyblion a ddaeth- 
ant atto o'r neilldu, gan ddywedyd, 
Mynega i ni, pa bryd y bydd y peth- 
au hyn? a pha arwydd fydd o'th 
ddyfodiad, ac o ddiwedd y byd? 

4 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 

:Ern,5.6 | wedodd wrthynt, “ Edrychwch rhag 
.. ” |i neb eich twyllo chwi. 

25."* | 5 Canys “daw llawer yn fy enw 

aer u| San ddywedyd, Myfi yw Crist; 

125.25. | ac a dwyllant lawer. 

— | 6A chwi a gewch glywed am ry- 
feloedd, a sôn am ryfeloedd: gwel- 
wch na chyffrôer chwi : canys rhaid 
yw bod hym oll; eithr nid yw y 
diwedd etto. 

e2Chron. | 7 Canys *cyfyd cenedl yn erbyn 

llag. 2. 22 cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrn- 

13. . |as: ac fe fydd newyn, a nodau, a 
daear-grynftiau mewn mannau. 

8 A dechreuad gofidiau gw hyn oll. 
tpen.1011.|. 9 “ Yna y'ch traddodant chwi i'ch 
Luc 21.12. | gorthrymmu, ac a'ch lladdant: a 
a.2 "|chwi a gasêir gan yr holl genhedl- 
Dst.2. 10. | oedd er mwyn fy enw i. 

10 Ac yna y rhwystrir llawer, ac y 
bradychant eu gilydd, ac y casânt 
eu gilydd. 

s2Per21.| 1] A gau-brophwydi lawer a god- 
ant, ac a dwyllant lawer. 

12 Ac o herwydd yr amlhâ anwir- 
edd, fe a oera cariad llawer. 

bpen10. | ]3 Eithr Py neb a barhao hyd y 
Marel3. | diwedd, hwnnw a fydd cadwedig. 
nHeo,36,| 14 A'r 'efengyl hon am y deyrnas 
11en,4.22, “a bregethir trwy yr hoÌl fyd, er 
yna | Eystiolaeth i'r holl genhedloedd: 
I. es |ACc yna y daw y diwedd. 


15 'Am hynny pan weloch y ffi- 
eidd-dra. anghyfanneddol, a_ ddy- 
wedwyd trwy " Daniel y prophwyd, 
yn sefyll yn y lle sanctaidd, (y neb 
a ddarlleno, ystyried ;) 

16 Yna y rhai a fyddant yn Judea, 
ffoant i'r mynyddoedd, 


ì Marc 13. 


Luc 21, 20, 
m Dan. 9, 
27.a 19,11, 


Ss. MATTHEW, XXIV. 


dimystr Jerusalem. 


Anno 


17 Y neb a fyddo ar ben y tŷ, na 
CCISgyneg i gymmeryd dim allan 
o'i dŷ: 





18 A'r hwn a fyddo yn y maes, 
na ddychweled yn ei ol i gymmeryd 
ei ddillad. 

19 A. gwae y rhai beichiogion, a'r 
rhai yn rhoi bronnau, yn y dyddiau 


ynny. 

20 Eithr gweddïwch na byddo eich 
ífoedigaeth yn y gauaf, nac ar y 
dydd Sabbath : 

21 Canys "y pryd hwnnw y bydd 
gorthrymder mawr, y fath ni bu o 
ddechreu y byd hyd yr awr hon, 
ac ni bydd chwaith. 

22 Ac oni bai fyrhâu y dyddiau 
hynny, ni fuasai gadwedig un cnawd 
oll: eithr er mwyn yr etholedigion 
fe fyrhêir y dyddiau hynny. 

23 * Yna os dywed neb wrthych, 
Wele, “llyma Grist, neu llyma; na 
chredwch. 

24 Canys Pcyfyd gau-Gristiau, a 
gau-brophwydi, ac a roddant ar- 
wyddion mawrion a rhyfeddodau, 
hyd oni thwyllant, “pe bydda? 
bosibl, ïe, yr etholedigion. 

25 Wele, rhag-ddywedais i chwi. 

26 Am hynny, os dywedant wrth- 
ych, Wele, y mae efe yn y diffaeth- 
wch; nac ewch allan: wele, yn yr|. 
ystafelloedd ; na chredwch. 

27 Oblegid fel y daw y fellten o'r 
dwyrain, ac y tywynna hyd y gor- 
llewin; felly hefyd y bydd dyfod- 
iad Mab y dyn. 

28 "Uanys pa le bynnag y byddo 
y gelain, yno yr ymgasgl yr eryrod. 

29 4 Ac yn y fan wedi gorthrym- 
der y dyddiau hynny, “y tywyllir yr 
haul, a'r lleuad ni rydd ei goleuni, 
a'r sêr a syrth o'r nef, a nerthoedd M 
y nefoedd a ysgydwir. 

30 Ac yna yr ymddengys arwydd 
Mab y dyn yn y nef: ac yna y galara 
holl lwythau y ddaear; a 'hwy a 
welant Fab y dyn yn dyfod ar gym- 
mylau y nef, gyd â nerth a gogon- 
iant mawr. 

91 Ac “efe a ddenfyn ei angelion 
*â mawr sain udgorn; a hwy a 
gasglant ei etholedigion ef ynghyd 
or pedwar gwynt, o eithafoedd y 
nefoedd hyd eu heithafoedd hwynt. 

32 Ond dysgwch * ddammeg oddi 
wrth y ffigysbren; Pan yw eì gangen 
eisoes yn dyner, a'i ddail yn torri 
allan, chwi a wyddoch fod yr haf 
yn agos: 

33 Ac felly chwithau, pan weloch 


nI)an,9, 26. 
al 











o Marc 13, 
2 


P Deut. 13. 


2 Thess, 2, 
9, 10, 11. 


r Job 39, 30, 
Luc 17, 37. 


Act. 2, 20. 
Dat, 6. 12, 


u)at. l..1. 


upen.13.41, 
l Cor, 15. 
l Thess, 4, 
16. 

9 Neu, âg 
udgorn, â 
sain mawr. 


x Luc 21, 29, 





912 


DOMINI 
99. 


s Es, 13. 10. 


Dyfodiad Mab y dyn. 


s Ps, 102, 26. 
Es. ôl. 6. 
en. 5. 13, 
Íarc 19. 


Heb. 1, 11. 


h aZech.14.7, 
Mare 12. 
42. 


b Gen. 6. 3, 
4,6.a7. O. 
Luc 17. 26. 
9 Petr 3.10. 


c Luc 17. 24, 
&c. 


d pen.25.13. 
Marc 12. 


33, &c. 
Luc 21. 36. 

e Lucl?2,59, 
l Thess. 5. 
a 
2 Petr3.10. 
Dat, 2. 3, 
a 16. 15. 


f Luc 12,42, 


5 Dat. 16.15. 





hyn oll, gwybyddwch 7Jei fod yn 
agos, wrth y drysau. | 
34 Yn wir meddaf i chwi, Nid â 


a y genhedlaeth hon heibio, hyd oni 


wneler hyn oll. 

35 “Nef a daear a ânt heibio, 
eithr fy ngeiriau i nid ânt heibio 
ddim, 

36 4 Ond am y dydd hwnnw a'r 
awr nis gŵyr neb, nac angelion y 
nefoedd, * ond fy Nhad yn unig. 

37 Ac fel yr oedd dyddiau Noe, 
felly hefyd y bydd dyfodiad Mab y 


dyn. 

38 P?Oblegid fel yr oeddynt yn y 
dyddiau ym mlaen y diluw yn 
bwytta ac yn yfed, yn prïodi ac yn 


rhoi i brïodas, hyd y dydd yr aeth | 


Nôe i mewn i'r arch, 

39 Ac ni wybuant hyd oni ddaeth 
y diluw, a'u cymmeryd hwy oll ym- 
aith; felly hefyd y bydd dyfodiad 
Mab y dyn. 

40 “Yna y bydd dau yn y maes; 
y naill a gymmerir, a'r llall a ad- 
ewir. 

41 Dwy a fydd yn malu mewn 
melin ; un a gymmerir, a'r llall a 
adewir. 

42 1 “Gwyliwch gan hynny; am 
na wyddoch pa awr y daw eich 
Arglwydd. | 

43 A “gwybyddwch hyn, pe gwy- 
buasai gwr y tŷ pa wyliadwriaeth 
y deuai y lleidr, efe a wyliasai, ac 
ni adawsai gloddio ei dŷ trwodd. 

44 Am hynny byddwch chwithau 
barod: canys yn yr awr ni thybioch 
y daw Mab y dyn. 

45 £ Pwy gan hynny sydd was ffydd- 
lawn a doeth, yr hwn a osododd ei 
arglwydd ar ei deulu, i roddi bwyd 
iddynt mewn pryd ? 

46 5 Gwŷn ei fyd y gwas hwnnw, 
yr hwn y caiff ei arglwydd ef, pan 
ddelo, yn gwneuthur felly. 

47 Yn wir meddaf i chwi, Ar ei 
holl ddâ y gesyd efe ef. 

48 Ond os dywed y gwas drwg 
hwnnw yn ei galon, Y mae fy ar- 
glwydd yn oedi dyfod; 

49 A dechreu curo e2 gyd-weision, 
a, bwytta ac yfed gyd â'r meddwon; 

50 Arglwydd y gwas hwnnw a 
ddaw yn y dydd nid yw efe yn 
disgwyl am damo, ac mewn awr 
nis gŵyr efe; 

5l Ac efe ai gwahana ef, ac a 
esyd ei ran ef gyd â'r rhagrithwyr: 
iyno y bydd wylofain a rhingcian 
dannedd. 


913 


S. MATTHEW, XXV. 





PENNOD XXV. 


1 Dammeg y deg morwyn, 14 a'r taleniau; 
9l a dull y farn ddiweddaf. 


NA tebyg fydd teyrnas nefoedd 

i ddeg o forwynion, y rhai a 

gymmerasant eu lampau, ac a aeth- 
ant allan i gyfarfod â'r prïod-fab, 

2 A phump o honynt oedd gall, a 
phump yn ffol. 

3 Y rhaì oedd ffol a gymmerasant 
eu lampau, ac ni chymmerasant 
olew gyd â hwynt: 

4 A'r rhai call a gymmerasant 
olew yn eu llestri gyd â'u lampau. 

5 A thra yr oedd y prïod-fab yn 
aros yn hir, yr hepiasant oll ac yr 
hunasant. 

6 Ac ar hanner nos y bu gwaedd, 
Wele, y mae y prïod-fab yn dyfod ; 
ewch allan i gyfarfod âg ef. 

7 Yna y cyfododd yr holl forwynion 
hynny, ac a drwsiasant eu lampau. 

8 A'r rhai ffol a ddywedasant wrth 
y rhai call, Rhoddwch i ni o'ch olew 
chwi: canys y mae ein lampau *“ yn 
diffoddi. 

9 A'r rhai call a aítebasant, gan 
ddywedyd, Nêd felly; rhag na 
byddo digon i ni ac i chwithau: ond 
ewch yn hytrach at y rhai sydd yn 
gwerthu, a phrynwch i chwi eich 
hunain. 

10 A thra yr oeddynt yn myned 
ymaith ì brynu, daeth y prïod-fab; 
ar rhai oedd barod, a aethant i 
mewn gyd âg ef ir brïodas: “a 
chauwyd y drws. 

lI Wedi hynny y daeth y mor- 
wynion eraill hefyd, gan ddywedyd, 
Arglwydd, Arglwydd, agor i ni. 

12 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Yn wir meddaf i chwi, 
P Nid adwaen chwi. 

13 “Gwyliwch gan hynny; am na 


wyddoch na'r dydd na'r awr y daw | : 


Mab y dyn. 


14 $ “Canys y mae teyrnas nef-| P 
oedd *fel dyn yn myned i wlad|$ 


ddïeithr, yr hwn a alwodd ei weis- 
ion, ac a roddes ei ddâ attynt. 

15 Ac i un y rhoddodd efe bîm 
talent, ac i arall ddwy, ac i arall 
un, i bob un yn ol ei allu ei hun; 
ac yn y fan efe a aeth oddi cartref. 

16 A'r hwn a dderbyniasai y pîm 
talent a aeth, ac a farchnattaodd 
â hwynt, ac a wnaeth bìm talent 
eraill. 

17 A'r un modd yr hwn a dder- 
byniasat y ddwy, a ennillodd yntau 


ddwy eraill. 


Dammeg y deg morwyn. 








Anno 
DOMINI 
93. 





2 wedi 
dif oddi. 


a Luc 13. 25, 


1 Cor. 16. 


d Luc 19.12. 
e pen,21.00. 





Dull y farn 


DOMINI 
93. 





fpen. 24. 47, 
ne2, 20, 


E Heb, 12.2. 


bad, 21. 


î pen. 15.12. 


k pen. 8. 12. 
a24.5l. 


1Zech. 14.5. 
en.16. 7. 
nu 4, 


2 'T'hess, l, 


Judas 14, 
Dat.l.7. 


m Rhuf. 14. 
2 Cor. 5.10, 





18 Ond yr hwn a dderbyniasai un, 
a aeth, ac a gloddiodd yn y ddaear, 
ac a guddiodd arian ei arglwydd. 

19 Ac wedi llawer o amser, y mae 
arglwydd y gweision hynny yn dy- 
fod, ac yn cyfrif â hwynt. 

20 A daeth yr hwn a dderbyniasai 
bìm talent, ac a ddug bîm talent 
eraill, gan ddywedyd, Arglwydd, 
pìm talent a roddaist attaf: wele, mi 
a ennillais bîm talent eraill attynt. 

21 A dywedodd ei arglwydd wrtho, 
Da, was da a ffyddlawn: buost 
ffyddlawn ar ychydig, “mi ath os- 
odaf ar lawer: dos i mewn i £la- 
wenydd dy arglwydd. 

22 A'r hwn a dderbyniasai ddwy 
dalent a ddaeth, ac a ddywedodd, 
Arglwydd, dwy dalent a roddaist 
attaf: wele, dwy eraill a ennillais 
attynt. N 

293 Ei arglwydd a ddywedodd 
wrtho, Da, was da a ffyddlawn: 
buost ffyddlawn ar ychydig, mi 
a'th osodaf ar lawer: dos i mewn 
i lawenydd dy arglwydd. 

24 A'r hwn a dderbyniasai yr un 
dalent a ddaeth, ac a ddywedodd, 
Arglwydd, mi ath adwaenwn di, 
mai gwr caled ydwyt, yn medi lle 
nis hauaist, ac yn casglu lle ni 
wasgeraist : 

25 Ac mi a ofnais, ac a euthum, 
ac a guddiais dy dalent yn y ddae- 
ar: wele, yr wyt yn cael yr eiddot 
dy hun. 

26 A'i arglwydd a attebodd ac a 
ddywedodd wrtho, O was drwg a 
dïog, ti a wyddit fy mod yn medi 
lle nis hauais, ac yn casglu lle nis 
gwasgerais : 

27 Am hynny y dylesit ti roddi fy 
arian at y cyfnewidwyr; a mi, pan 
ddaethwn, a gawswn dderbyn yr 
eiddof fy hun gyd â llog. 

28 Cymmerwch gan hynny y dal- 
ent oddi wrtho, a rhoddwch i'r hwn 
sydd ganddo ddeg talent. 

29 i Canys i bob un y mae ganddo 


. |y rhoddir, ac efe a gaiff helaeth- 


rwydd ; ac oddi ar yr hwn nid oes 
ganddo y dygir oddi arno, ïe, yr 
hyn sydd ganddo. 

30 A bwriwch allan y gwas anfudd- 
iol “i'r tywyllwch eithaf: yno y bydd 
wylofain a rhingcian dannedd. 

31 A Mab y dyn, pan ddêl yn ei 
ogoniant, a'r holl angelion sanct- 
aidd gyd âg ef, yna yr eistedd ar 
orsedd-faingc ei ogoniant. 

32 A m chyd-gesglir ger ei fron ef 


914 


S. MATTHEW, XXV. 


yr holl genhedloedd: ac "efe a'u 
didola hwynt oddi wrth eu gilydd, 
megis y didola y bugail y defaid 
oddi wrth y geifr: 

33 Ac a esyd y defaid ar ei dde- 
heulaw, ond y geifr ar yr aswy. 

34 Yna y dywed y Brenhin wrth 
y rhai ar ei ddeheulaw, Deuwch, 
chwi fendigedigion fy Nhad, eti- 
feddwch y deyrnas 9a barottôwyd i 
chwi er seiliad y byd. 

35 POanys bâm newynog, a chwi a 
roisoch i mi fwyd: bu arnaf syched, 
a rhoisoch i mi ddïod: “bâm ddi- 
eithr, a dygasoch fi gyd â chwi: 

36 "Noeth, a dilladasoch fi: bâm 
glaf, ac ymwelsoch â mi: *bîm yng 
ngharchar, a daethoch attaf. 

37 Yna yr ettyb y rhai cyfiawn 
iddo, gan ddywedyd, Arglwydd, pa 
bryd y'th welsom yn newynog, ac 
yt4 borthasom? neu yn sychedig, 
ac y rhoisom 4 4i ddïod ? 

38 A pha bryd y'th welsom yn 
ddïeithr, ac y'í£2 ddygasom gyd â 
ni? neu yn noeth, ac y'6A ddillad- 
asom ? 

39 A pha bryd y'th welsom yn 
glaf, neu y'ngharchar, ac y daethom 
attat € 

40 A'r Brenhin a ettyb, ac a ddy- 
wed wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, 
* Yn gymmaint a'2 wneuthur o hon- 


och i un o'r rhai hyn fy mrodyr 


lleiaf, i mi y gwnaethoch. 

41 Yna y dywed efe hefyd wrth y 
rhai a fyddant ar y llaw aswy, "Ewch 
oddi wrthyf, rai melldigedig, >i'r tân 


tragywyddol, yr Awn a barottowyd)| 


i ddiafol ac i'w angelion. 

42 Canys bâm newynog, ac ni rois- 
och i mi fwyd: bu arnaf syched, 
ac ni roisoch i mi ddïod: 

43 Bŵm ddïeithr, ac ni'm dygas- 
och gyd â chwi: noeth, ac ni'm 
dilladasoch : yn glaf, ac y'ngharch- 
ar, ac ni ymwelsoch â mi. 

44 Yna yr attebant hwythau hef- 
yd iddo, gan ddywedyd, Arglwydd, 
pa bryd y'th welsom yn newynog, 
neu yn sychedig, neu yn ddïeithr, 
neu yn noeth, neu yn glaf, neu yng 
ngharchar, ac ni weiniasom i ti? 

45 Yna yr ettyb efe iddynt, gan 
ddywedyd, Yn wir meddaf ìi chwi, 
;JYn gymmaint ag nas gwnaethoch 
Ir un or rhai lleiaf hyn, nis 
gwnaethoch i minnau. 


46 A'r “rhai hyn a ânt 1 gospedig- i 


aeth dragywyddol: ond y rhai cyf- 
iawn i fywyd tragywyddol, 


ddiweddaf. 


Anno 
DOMINI 
an 





n Ezec, 20. 
98.a 34.17, 


20. 
pen, 13. 49, 


o pen.20. 23, 
Iarc 10, 
40. 


P Fs. 58. 7. 
Ezec, 18.7, 
lago l,27. 


€ Heb, 13. 2. 


r lago 2.15, 
16. 


s2'Tiìm.]l. 
16. 


t Diar. 19. 
T 


en.10. 42, 
eb. 6. 10, 


yJDiar.l4,31, 
a 17.5. 


Judas Iscariot yn 


PENNOD XXVI. 

9 Y llywodraeihwyr yn cyd-fwriadu yn erbyn 
Crist. 6 Y wraig yn enneinio & ben ef. 
14 Judas yn eî werthu ef. Y Orist yn bwytta 
y pasc: 26 yn ordeinio eî swpper sanctaidd : 
96 yn gweddïo yn yr ardd: 41 ac wedî eì 
fradychu & chusan, 51 yn cael eî arwain at 
Caiaphas, 69 a'i wadu gan Petr. 

BU, wedi i'r Iesu orphen y 
geiriau hyn oll, efe a ddywed- 
odd wrth ei ddisgyblion, 

2 2Chwi a wyddoch mai gwedi 
deuddydd y mae y pasc; a Mab y 
dyn a draddodir i'w groeshoelio. 

3 PYna yr ymgasglodd yr arch- 
offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a hen- 
uriaid y bobl, i lys yr arch-offeiriad, 
yr hwn a elwid Caiaphas: 

4 A hwy a gyd-ymgynghorasant 
fel y dalient yr Iesu trwy ddichell, 
ac y lladdent ef. 

5 Eithr hwy a ddywedasant, Nid 
ar yr wyl, rhag bod cynnwrf ym 
mhlith y bobl. 

6 4 “Ac a'r Iesu yn * Bethania, yn 
nhŷ Simon y gwahan-glwyfus, 

7 Daeth atto wraiz a chanddi 
flwch o ennaint gwerthfawr, ac a'ê 
tywalltodd ar ei ben, ac efe yn eis- 

| |tedd wrth y ford. 

8 A phan welodd ei ddisgyblion, 
hwy a sorrasant, gan ddywedyd, I 
ba beth 4y buw y golled hon ?: 

9 Canys fe a allasid gwerthu yr 
ennaint hwn er llawer, a'i roddi i'r 
tlodion, 

10 A'r Iesu a wybu, ac a ddywed- 
odd wrthynt, Paham yr ydych yn 
gwneuthur blinder i'r wraig? canys 
hi a weithiodd weithred dda arnaf. 

*Det.15. | 1] €Oblegid y mae gennych y tlod- 

ïoan 12.8. ion bob amser gyd â chwi; a mi 

'pen.19.2^ |nid ydych yn ei gael bob amser, 

12 Canys hi yn tywallt yr ennaint 
hwn ar fy nghorph, a wnaeth Ayn 
i'm claddu i, 

13 Yn wir meddaf i chwi, Pa le 
bynnag y pregether yr efengyl hon 
lyn yr holl fyd, mynegir yr hyn 

a wnaeth hi hefyd, er coffa am 

dani hi. 

14 * & Yna yr aeth un o'r deuddeg, 
yr hwn a elwid bJudas Iscariot, at 
yr arch-offeiriaid, 

15 Ac a ddywedodd wrthynt, ì Pa 
beth a roddwch i mi, a mi ai tra- 
ddodaf ef i chwi? A hwy a osodas- 
ant iddo ddeg ar hugain o arian. 

16 Ac o hynny allan y ceisiodd efe 
amser cyfaddas i'w fradychu ef. 

k Marcl4. | 17 “Ac ar y dydd cyntaf o wyl y 

Luc 22.7. bara croyw, y disgyblion a ddaeth- 


Anno 
DOM 
gd. 





a Marcl4.l. 
Luc 22. 1. 
loan 13.1. 


b Ps, 2.2. 
Ioan 11.47. 
Act â. 29, 
&c, 


c Marc 14,3. 
loan ll.l, 
2.&al2,1. 

dpen,21.17, 


E Marc 14. 
Luc 22, 3, 
b pen. 10. 4, 

i Zech.ll. 
12, 
pen, 27. 3, 








915 


S MATTHEW, XXVI. 


ant at yr Iesu, gan ddywedyd wrtho, 
Pa le y mynni i ni barottôi i ti fwytta 
y pasc ? 

18 Ac yntau a ddywedodd, Ewch 
i'r ddinas at *y cyfryw un, a dywed- 
wch wrtho, Y mae yr Athraw yn 
dywedyd, Fy amser sydd agos: gyd 
â thi y cynhaliaf y pasc, mi a'm dis- 
gyblion. 

19 A'r disgyblion a wnaethant y 
modd y gorchymynasai yr Iesu idd- 
ynt, ac a barottoisant y pasc. 

20 !Ac wedi eì myned hi yn hwyr, 
efe a eisteddodd gyd â'r deuddeg. 

21 Ac fel yr oeddynt yn bwytta, 
efe a ddywedodd, Yn wir yr wyf yn 
dywedyd i chwi, *mai un o honoch 
chwi a'm bradycha i. 

22 A hwythau yn drist iawn, a dde- 
chreuasant ddywedyd wrtho, bob un 
o honynt, Ai myfi yw, Arglwydd? 

23 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd, mYr hwn a wlych ei law 
gyd â mi yn y ddysgl, hwnnw a'm 
bradycha 1. 

24 Mab y dyn yn ddïau sydd yn 
myned, fel y mae yn ysgrifenedig 
am dano: eithr gwae y dyn hwnnw 
trwy yr hwn y bradychir Mab y 
dyn! da fuasai i'r dyn hwnnw pe 
nas ganesid ef. 

25 A Judas, yr hwn a'i bradychodd 
ef, a attebodd ac a ddywedodd, Ai 
myfi yw efe, Athraw? Yntau a ddy- 
wedodd wrtho, Ti a ddywedaist. 

26 * "Ac fel yr oeddynt yn bwytta, 
yr Iesu a gymmerth y bara, ac 
wedi iddo *fendithio, efe a'z tor- 
rodd, ac a rhoddodd i'r disgybl- 
ion, ac a ddywedodd, Cymmerwch, 
bwyttêwch : hwn yw fy nghorph. 

27 Ac wedi iddo gymmeryd y cwp- 
pan, a dïolch, efe a'e rhoddes iddynt, 
gan ddywedyd, Yfwch bawb o hwn: 

28 Canys hwn yw fy ngwaed P o'r 
testament newydd, yr hwn a dyw- 
elltir 1dros lawer, er maddeuant 
pechodau. 

29 Ac 'yr ydwyf yn dywedyd i 
chwi, nad yfaf o hyn allan o ffrwyth 
hwn y winwydden, hyd y dydd 
hwnnw pan yfwyf ef gyd â chwi 
yn newydd yn nheyrnas fy Nhad. 

30 Ac wedi iddynt ganu * hymn, 
hwy a aethant allan i fynydd yr 
Olew-wydd. 

31 Yna y dywedodd yr Iesu wrth- 
ynt, “Chwychwi oll *a rwystrir heno 
om plegid i: canys ysgrifenedig 
yw, "Tarawaf y bugail, a defaid y 
praidd a wasgerir, 


gwerthu Orist. 


Anno 
DOMINI 
aM 





2 hwn a 
hwn. 


1 Marc 14, 
17, &c. 
Luc 22, 14. 
Ioun13,21. 


9 Neu, y 
bradycha 
tun o hon- 
och fi. 


m ['s, âi, 9. 


n Marc 14. 


Oo 

Luc 22, 19. 
ol Cor. 1l. 

93, 24. 


4 Neu, 
ddiolch. 


P Edrych 
Exod. 24, 8, 
Jer. ôl, ol. 

8 nen. 20. 28. 

huf, 5.15. 


r Luc 22, 18, 


5 Neu, 
mawl,neu, 
salm. 


s NIarc l4, 
O'I 


loan 16.32. 
t pen. 1], 6. 
nau 13. 


Crist yn yr ardd. 


Anno 
DOMINI 
99. 

x pen. 28. 7, 


0, 16. 
Marc 14, 
â 16. Yf 


7 Ioan 13.28. 


z Marc 14, 


32. 
Lnc 22, 32. 
Ioan 18.1. 


a pen. 4. 21. 
b Ioan 12, 
2. 


c Heb, 5.7. 


dIonnl2.27. 


e pen. 20.22. 


o'ch blaen chwi ìi Galilea. 

33 A Pheir a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Pe rhwystrid pawb 
o'th blecid di, «&fo ni'm rhwystrir i 
byth. 

34 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
y Yn wir yr wyf yn dywedyd i ti, mai 
y nos hon, cyn canu o'r ceiliog, y'm 
gwedi deirgwaith. 

35 Petr a ddywedodd wrtho, Pe 
gorfyddai i mi farw gyd â thi, ni'th 
wadaf ddim. _ Yr un modd hefyd y 
dywedodd yr holl ddisgyblion. 

36 $ * Yna y daeth yr Iesu gyd â 
hwynt i fan a elwid Gethsemane, 
ac a ddywedodd wrth ei ddisgybl- 
ion, Eisteddwch yma, tra yr elwyf 
a gweddïo accw. 

37 Ac efe a gymmerth Petr, a 
a Jau fab Zebedêus, ac a ddechreu- 
odd dristâu ac P ymofidio. 

38 Yna efe a ddywedodd wrthynt, 
Trist iawn yw fy enaid hyd angau: 
arhoswch yma, a gwyliwch gyd â 


mi, 

39 Ac wedi iddo fyned ychydig 
ym mlaen, efe a syrthiodd ar ei 
wyneb, *gan weddïo, a dywedyd, 
4 Fy Nhad, os yw bosibl, aed * y 
cwppan hwn heibio oddi wrthyf: 
etto nid fel yr ydwyf fi yn ewyll- 
ysio, ond fel yr ydwyt ti. 

40 Ac efe a ddaeth at y disgyblion, 
ac a'u cafodd hwy yn cysgu; ac a 
ddywedodd wrth Petr, Felly; oni 
ellych chwi wylied un awr gyd â 
mi? 

41 Gwyliwch a gweddïwch, fel nad 
eloch i brofedigaeth. Yr yspryd yn 
ddïau sydd yn barod, eithr y cnawd 
sydd wan. 

42 Efe a aeth drachefn yr ail waith, 
ac a weddïodd, gan ddywedyd, Fy 
Nhad, onis gall y cwppan hwn fyn- 
ed heibio oddi wrthyf, na byddo i 
mi yfed o hono, gwneler dy ewyll- 

s di. 

43 Ac efe a ddaeth, ac a'u cafodd 
hwy yn cysgu drachefn: canys yr 
oedd eu llygaid hwy wedi trymhâu. 

44 Ac efe au gadawodd hwynt, 
ac a aeth ymaith drachefn, ac a 
weddïodd y drydedd waith, gan 
ddywedyd yr un geiriau. 

45 Yna y daeth efe at ei ddisgybl- 
ion, ac a ddywedodd wrthynt, Cysg- 
wch bellach, a gorphwyswch:: wele, 
y mae yr awr wedi nesâu, a Mab 
y dyn a draddodir i ddwylaw pech- 
aduriaid, 


916 


S. MATTHEW, XXVI. 
39 Eithr wedi fy adgyfodi, *mi a âf 


yr hwn sydd yn fy mradychu. 
47 ' Ac fefe etto yn llefaru, wele, 
Judas, un o'r deuddeg, a ddaeth, a 





Judas yn es fradychu. 


. Anno 
46 Codwch, awn: wele, nesaodd DO 


oo. 


f Marc 14, 
43. 


chyd âg ef dyrfa fawr â chleddyfau | 19m 18 5. 


a ffyn, oddi wrth yr arch-offeiriaid 
a henuriaid y bobl. 

48 A'r hwn aii bradychodd ef a 
roisai arwydd iddynt, gan ddy- 
wedyd, Pa un bynnag a gusanwyf, 
hwnnw yw efe: deliwch ef. 

49 Ac yn ebrwydd y daeth at yr 
Iesu, ac a ddywedodd, Henffych 
well, Athraw; ac a'i eusanodd ef. 

50 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Y cyfaill, ìi ba beth y daethost? Yna 
y daethant, ac y rhoisant ddwylaw 
ar yr Iesu, ac a'i daliasant ef. 


ôl Ac wele, €un o'r rhaì oedd gyd |£1on18. 


â'r Iesu, a estynodd & law, ac a 
dynnodd ei gleddyf, ac a darawodd 
was yr arch-offeiriad, ac a dorrodd 
ei glust ef. 

52 Yna y dywedodd yr Iesu wrtho, 
Dychwel dy gleddyf i'w le: PF canys 
pawb ar a gymmerant gleddyf, a 
ddifethir â chleddyf. 


h Gen, 9, 6. 
Dat. 13, 10, 


58 A ydwyt ti yn tybied nas gallaf| 


yr awrhon ddeisyf ar fy Nhad, ac 
efe a rydd yn y fan i mi fwy na 
deuddeg lleng o angelion ? 

54 Pa fodd ynte y cyflawnid !yr 
yMeT mai felly y gorfydd 
bod î 


55 Yn yr awr honno y dywedodd 
yr Iesu wrth y torfeydd, Ai megis 
at leidr y daethoch chwi allan, â 
chleddyfau a ffyn i'm dal i? yr 
oeddwn i beunydd gyd â chwi yn 


eistedd yn dysgu yn y deml, ac| 


ni'm daliasoch. 

56 A hyn oll a wnaethpwyd, “fel y 
cyflawnid ysgrythyrau y prophwydi. 
lYna yr holl ddisgyblion a'i gad- 
awsant ef, ac a ffoisant. 

57 « " A'r rhaì a ddaliasent yr 
Iesu, a' dygasant ef ymaith at 


i Es. 59. 7, 
(eh 
Luc 21, 25, 
44, 46. 


E Galar, 4, 
20, 
1Ioan 1$.15. 


m Marc 14, 
6o 


Luc 22, 54, 
Ioan 18.12, 
3 


Caiaphas yr arch-offeiriad, lle yr|m3,2:. 


oedd yr ysgrifenyddion ar henur- 
iaid wedi ymgasglu ynghyd. 

58 A Phetr a'i canlynodd ef o hir- 
bell, hyd yn llys yr arch-offeiriad ; 
ac a aeth i mewn, ac a eistedd- 
odd gyd â'r gweision, ìi weled y 
diwedd. 

59 A'r arch-offeiriaid, a'r henuriaid, 
a'r holl gynghor, a geisiasant gau- 
dystiolaeth yn erbyn yr Iesu, fel y 
rhoddent ef i farwolaeth ; 

60 Ac nis cawsant: ïe, er dyfod 
yno gau-dystion lawer, ni chawsant, 





Peir yn eê wadu. Ss. MATTHEW, XXVII. Dwyn Orist at Pilat. | 





awsant ef â * gwîail, 

68 Gan ddywedyd, * Prophwyda i 
ni, O Crist, pwy yw yr hwn a'th 
darawodd ? 

69 TA 7Phetr oedd yn eistedd 
allan yn y llys: a daeth morwynig 
atto, ac a ddywedodd, A thithau 
oeddit gyd âg Iesu y Galilead. 

70 Ac efe a wadodd ger eu bron 
hwy oll, ac a ddywedodd, Nis gwn 
beth yr wyt yn ei ddywedyd. 


gwaed ydyw. 

7 Ac wedi iddynt gyd-ymgynghori, 
hwy a brynasant â hwynt faes y 
crochenydd, yn gladdfa dïeithriaid. 

8 Am hynny y galwyd y maes hwn- 
nw, “ Maes y gwaed, hyd heddyw. 

9 (Yna y cyflawnwyd yr hyn a 
ddywedwyd trwy Jeremïas y pro- 





Anno_ |Eithr o'r diwedd fe a ddaeth dau PENNOD XXVII. Anno 
gau-dyst, 1 Rhoddi Crist yn rhwym at Pilat. ô Judas yn DON 
6l Ac a ddywedasant, Hwn a ymgrogi. 19 Pilat, wedi eî rybuddio gan ei 
ddywedodd, "Mi a allaf ddinystrio |. ymai, 4 yn aM ef ddwylae, 20 Mly 
teml Dduw, a'i hadeiladu mewn tri 90 a'i groeshoelio, 49 a'i ddifenwi: 50 yn- 
diwrnod. tau yn marw: eî gladdu ef. 66 Selio a 
62 9A chyfododd yr arch-offeiriad, gwylio ei fedd ef. 
ac a ddywedodd:wrtho, A attebi di PHAN ddaeth y bore, cyd- 
ddim? beth y mae y rhai hyn yn ymgynghorodd *yr holl arch- |"Mul5r 
eê dystiolaethu yn dy erbyn ? offeiriaid, a henuriaid y bobl, yn| 221... 
.4.| 63 Ond Pyr Iesu a dawodd. A'r | erbyn yr Iesu, f«l y rhoddent ef i 
:'» Jarch-offeiriad gan atteb a ddywed- | farwolaeth. 
odd wrtho, Yr ydwyf yn dy dyng- | 92 Ac wedi iddynt ei rwymo, hwy a'2 
hedu di trwy y Duw byw, ddywedyd | dygasant ef ymaith, ac a'i traddod- 
o honot i ni, *ai tydi yw y Crist, | asant ef i Pontius Pilat y rhaglaw. 
Mab Duw, 3 1 Yna pan welodd Judas, yr hwn 
64 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Ti | a'i bradychodd ef, ddarfod ei gon- 
a ddywedaist: eithr meddaf i chwi, | demnio ef, bu edifar ganddo, ac a 
“Ar ol hyn y gwelwch Fab y dyn | ddug drachefn y deg ar hugain arian 
ryn eistedd, ar ddeheulaw y gallu, | i'r arch-offeiriaid a'r henuriaid, 
ac yn dyfod ar gymmylau y nef. 4 Gan ddywedyd, Pechais, gan 
65 Yna y rhwygodd yr arch-offeir- | fradychu gwaed gwirion. Hwythau 
iad ei ddillad, gan ddywedyd, Efe | a ddywedasant, Pa beth yw hynny 
a gablodd: pa raid i ni “mwy wrth | i ni?. edrych di. 
dystion? wele, yr awrhon y clywsoch | 5 Ac wedi iddo daflu yr arian yn 
ei gabledd ef. y deml, Pefe a ymadawodd, ac a|?P^<!I& 
66 Beth dybygwch chwi? Hwy- | aeth ac a ymgrogodd. 
thau gan atteb a ddywedasant, Y | 6 A'r arch-offeiriaid a gymmer- 
mae efe yn euog o farwolaeth. asant yr arian, ac a ddywedasant, 
67 “Yna y poerasant yn ei wyneb, | Nid cyfreithlawn î »mê eu bwrw 
ac a'i cernodiasant ; "eraill a'e tar- | hwynt yn y drysorfa; canys ? gwerth |? Neu, pris 


| c Act. 1. 19. 


phwyd, gan ddywedyd, A “hwy a|*Zw!r 


gymmerasant y deg ar hugain arian, 


3 pris y prisiedig, yr hwn *a bryn-|*> 


71 A phan aeth efe allan i'r porth, | asant gan feibion Israel; gwerth 
gwelodd un arall ef; aia ddywed- | 10 Ac a'u rhoisant hwy am faes y|4N«,a 
odd wrth y rhai oedd yno, Yr oedd | crochenydd, megis y gosododd yr | 'risiaei 
hwn hefyd gyd â'r Iesu o Nazareth. | Arglwydd i mi.) Tei. 

72 A thrachefn efe a wadodd trwy | 11 A'r Iesu a safodd ger bron y 
lw, Nid adwaen i y dyn. rhaglaw: a'r rhaglaw a ofynodd 

79 Ac ychydig wedi, daeth y rhai | iddo, gan ddywedyd, Ai ti yw Brenhin 
oedd yn sefyll ger llaw, ac a ddy- | yr Íuddewon? A'r Iesu a ddywed- 
wedasant wrth Petr, Yn wir yr wyt | odd wrtho, “Yr wyt ti yn dywedyd. |*Jom18. 
tithau 42 um o honynt; canys y| 12 A phan gyhuddid ef gan yr|ìlTim.6 
mae “ dy leferydd yn dy gyhuddo. _ | arch-offeiriaid a'r henuriaid, fnid |rpen.26.63 

74 Yna y dechreuodd efe regu a | attebodd efe ddim. 
thyngu, Nid adwaen i y dyn. Ac | 13 Yna y dywedodd Pilat wrtho, 
yn y man y canodd y ceiliog. gOni chlywi di faint o bethau y |“pen.26.62. 


75 A chofiodd Petr air yr Iesu, yr 
hwn a ddywedasai wrtho, * Cyn canu 
o'r ceiliog, ti a'm gwedi deirgwaith. 
Ac efe a aeth allan, ac a wylodd *yn 
chwerw-dost, 


917 


maent hwy yn eu tystiolaethu yn 
dy erbyn di? 
14 Ac nid attebodd efe iddo i un 


gair; fel y rhyfeddodd y rhaglaw 


yn fawr. 








. Anno 
DOMIN 
99. 





h Marc 15. 
6 


Luc ya, fle 
Ioan18.99, 


! Ioan 18.40, 
Act. 3. 14, 


k Deut. 21. 
6. 


1, Act. b. 28. 


m Luc 23, 
16. 














n Ioan l9,1, 


5 Neu, $ dŷ 
y rhaglaw. 


oLuc29.11, 


Flangellu, gwatwar, 


15 “Ac ar yr wyl Aonno yr arferai 


T| y rhaglaw ollwng yn rhydd i'r bobl 


un carcharor, yr hwn a fynnent. 

16 Ac yna yr oedd ganddynt garch- 
aror hynod, a elwid Barabbas. | 

]7 Wedi iddynt gan hynny ym- 
gasglu ynghyd, Pilat a ddywedodd 
wrthynt, Pa un a fynnwch i mi ei 
ollwng yn rhydd i chwi? Barabbas, 
ai yr Iesu, yr hwn a elwir Orist? 

18 Canys efe a wyddai mai o gen- 
figen y traddodasent ef. 

19 4 Ac efe yn eistedd ar yr or- 
sedd-faingce, ei wraig a ddanfonodd 
atto, gan ddywedyd, Na fydded i 
ti a wnelych â'r cyfiawn hwnnw: 
canys goddefais lawer heddywmewn 
breuddwyd o'i achos ef. 

20 ÏA'r arch-offeiriaid a'r henur- 
iaid a berswadiasant y bobl, fel y 
gofynent Barabbas, ac y difethent 
yr Iesu. 

91 A'r rhaglaw a attebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Pa un o'r ddau 
a fynnwch i mi ei ollwng yn rhydd 
i chwi? Hwythau a ddywedasant, 
Barabbas. 

92 Pilat a ddywedodd wrthynt, Pa 
beth gan hynny a wnaf i'r lesu, yr 
hwn a elwir Orist? Hwythau oll a 
ddywedasant wrtho, Croeshoelier ef. 

93 A'r rhaglaw a ddywedodd, Ond 
pa ddrwg a wnaeth efe? Hwythau 
a lefasant yn fwy, gan ddywedyd, 
Croeshoelier ef. 

24 A Philat, pan welodd nad 
oedd dim yn tycio, ond yn hytrach 
bod cynnwrf, “a gymmerth ddwfr, 
ac a olchodd e4 ddwylaw ger bron y 
bobl, gan ddywedyd, Dïeuog ydwyf 
fi oddi wrth waed y cyfiawn hwn: 
edrychwch chwi. 

25 A'r holl bobl a attebodd ac a 
ddywedodd, ! Bydded ei waed ef 
arnom ni, ac ar ein plant. 

26 4 Yna y gollyngodd efe Barab- 
bas yn rhydd iddynt: "ond yr Iesu 
a fflangellodd efe, ac a'i rhoddes 
i'w groeshoelio. 

27 " Yna milwyr y rhaglaw a gym- 
merasant yr Iesu i'r * dadleudy, ac 
a gynnullasant atto yr holl fyddin. 

28 A hwy a'i dïosgasant ef, ac 9a 
roisant am dano fantell o ysgarlad. 

29 1 A chwedi iddynt blethu coron 
o ddrain, hwy a'ŷ gosodasant ar ei 
ben ef, a chorsen yn ei law ddehau; 
ac a blygasant eu gliniau ger ei 
fron ef, ac a'i gwatwarasant, can 
ddywedyd, Henffych well, brenhin 
yr Iuddewon. 


918 


Ss. MATTHEW, XXVIL 


30 A Phwy a boerasant arno, ac a 
gymmerasant y gorsen, ac ai tar- 
awsant ar ei ben. 

ol Ac wedi iddynt eì watwar, hwy 
ai dïosgasant ef o'r fantell, ac a'i 
gwisgasant â'i ddillad ei hun, ac a'i 
dygasant ef ymaith i'w groeshoelio. 

92 Ac fel yr oeddynt yn myned 
allan, hwy a gawsant ddyn o Cyrene, 
ai enw Simon; hwn a gymmellas- 
ant i ddwyn ei groes ef, 

33  'A phan ddaethant i le a 
elwid Golgotha, yr hwn a eiwir, Lle 
y benglog, 

34 * Hwy a roisant iddo i'w yfed, 
finegr yn gymmysgedig â busíl: ac 
wedi iddo e4 brofi, ni fynnodd efe 
yfed. 

35 Ac wedi iddynt eì groeshoelio 
ef, hwy a rannasant ei ddillad, gan 
fwrw coelbren: er cyflawni y peth 
a ddywedwyd trwy y prophwyd, 
* Hwy a rannasant fy nillad yn eu 
plith, ac ar fy ngwisg y bwriasant 
goelbren. 

36 A chan eistedd, hwy a'i gwyl- 
iasant ef yno: | 

37 A “gosodasant hefyd uwch ei 
ben ef ei achos yn ysgrifenedig, 
HWN YW IESU, BRENHIN YR 
IUDDEWON. 

38 *Yna y croeshoeliwyd gyd âg 
ef ddau leidr; un ar y llaw ddehau, 
ac un ar yr aswy. 

39 «7 A'r rhai oedd yn myned 
heibio a'i cablasant ef, gan ysgwyd 
eu pennau, 

40 A dywedyd, “Ti yr hwn a ddin- 
ystri y deml, ac a'i hadeiledi mewn 
tridiau, gwared dy hun. Os ti yw 
Mab Duw, disgyn oddi ar y groes. 

41 A'r un modd yr arch-offeiriaid 
hefyd, gan watwar, gyd â'r ysgrif- 
enyddion a'r henuriaid, a ddywed- 
asant, 

42 Efe a waredodd eraill, ei hunan 
nis gall efe ei waredu. Os Brenhin 
Israel yw, disgyned yr awrhon oddi 
ar y groes, ac ni a gredwn iddo. 

43 *Ymddiriedodd yn Nuw ; gwar- 
eded efe ef yr awrhon, os efe a'i 
myn ef: canys efe a ddywedodd, 
Mab Duw ydwyf. 

44 »? A'r un peth hefyd a edliwiodd 
y lladron iddo, y rhai a groeshoel- 
iasid gyd âg ef. 

45 Ac o'r chweched awr y bu 
tywyllwch ar yr holl *ddaear hyd 
y nawfed awr. 

46 Ac ynghylch y nawfed awr “y 
llefodd yr Iesu â llef uchel, gan 


a chroeshoelio Orist. 





Anno 
DOMINI 
O. 


P Es. 50. 6. 
pen. 26. 67, 





ag Marc 15. 
2 
Luc 23. 26. 


r Jonn 19, 
17. 


s I's. 60. 


t Ps, 22. 18. 
Ioan 19.25. 


u Mare 15. 


26. 
Luc 23. 28. 
Ioan 19.19, 


x Esg, 50. 12. 
Luc 23.92, 
G4 


y Ps. 22.7. 
Marc 15. 


o: 
Luc 23. 35. 


z pen, 26. 61. 
oan 2, 19, 


a I'sg, 22, 8, 


bLuc 23.50. 


6 (lir, 


c Heb. 5. 7. 





Oladdedigaeth Orist, 


Amo ddywedyd, Eli, Eli, lama. sabach- 
DOMINI thanilê hynny yw, $Fy Nuw, fy 


d Ps. 22. 1, 


Luc 23, 36. 
Ioan 19.29. 


f Luc 23. 46. 
£ Exod. 26. 


ôl; 

2 Chron. 3, 
14, 

Marc 15, 
3, 


h Marc 15. 
39, ' 
Luc 23. 47, 


j Luc 8. 2,3. 
k Marc 15. 
40, 


1 Marc 15. 


Luc 23. 50, 
Ioan ]1l?.3S, 


mu Es. 59, 9, 






Nuw, paham y'm gadewaist? 

47 A rhaì o'r sawl oedd yn sefyll 
yno, pan glywsant, a ddywedasant, 
Y mae hwn yn galw am Elïas, 

48 Ac yn y fan un o honynt a 


1. redodd, ac a gymmerth yspwng, “ac 


a'2 llanwodd o finegr, ac a'ê rhodd- 
odd ar gorsen, ac a'i dïododd ef. 
49 A'r lleill a ddywedasant, Paid, 
edrychwn a ddaw Elïas i'w waredu 
f 


ef. 
50 « fA'r Iesu, wedi llefain dra- 
chefn â llef uchel, a ymadawodd â'r 


spryd. 

5l Ac wele, “llên y deml a rwygwyd 
yn ddau oddi fynu hyd i waered: 
ar ddaear a grynodd, ar meini a 
holltwyd: 

52 A'r beddau a agorwyd; a llawer 
o gyrph y saint a hunasent a gyf- 
odasant, 

53 Ac a ddaethant allan o'r bedd- 
au ar ol ei gyfodiad ef, ac a aethant 
ì mewn i'r ddinas sanctaidd, ac a 
ymddangosasant i lawer. 

54 POnd y canwriad, a'r rhai oedd 
gyd âg ef yn gwylied yr Iesu, wedi 
gweled y ddaear-gryn, a'r pethau a 
wnaethid, a ofnasant yn fawr, gan 
ddywedyd, Yn wir Mab Duw yd- 
oedd hwn. 

55 Ac yr oedd yno lawer o wrag- 
edd yn edrych o hirbell, !y rhai a 
ganlynasent yr Iesu o Galilea, gan 
weini iddo ef: 

56 EYm mhlith y rhai yr oedd 
Mair Magdalen, a Mair mam Iago 
a Joses, a mam meibion Zebedeus. 

57 4 Ac wedi ei myned hi yn hwyr, 
daeth gwr goludog o Arimathea, a'i 
enw Joseph, yr hwn a fuasai yntau 
yn ddisgybl i'r Iesu: 

58 Hwn a aeth at Pilat, ac a ofyn- 
odd gorph yr Iesu. Yna y gor- 
chymynodd Pilat roddi y corph. 

59 A Joseph wedi cymmeryd y 
corph, a'i hamdôdd â llïan glân, 

60 Ac ma'i gosododd ef yn ei fedd 
newydd ei hun, yr hwn a dorrasai 
efe yn y graig; ac a dreiglodd faen 
mawr wrth ddrws y bedd, ac a aeth 
ymaith. 

61 Ac yr oedd yno Mair Magdalen, 
a'r Fair arall, yn eistedd gyferbyn 
âr bedd. 

62 í A thrannoeth, yr hwn sydd 
ar ol y darpar-wyl, yr ymgynhullodd 
ti arch-offeiriaid a'r Phariseaid at 

1lat, 


919 


S. MATTHEW, XXVIIL 


63 Gan ddywedyd, Arglwydd, y 
mae yn gôf gennym ddywedyd o'r 
twyllwr hwnnw, ac efe etto yn fyw, 
» Wedi tridiau y cyfodaf. 

64 Gorchymyn gan hynny gadw 
y bedd yn ddïocel hyd y trydydd 
dydd ; rhag dyfod ei ddisgyblion o 
hyd nos, a'i ladratta ef, a dywedyd 
wrth y bobl, Efe a gyfododd o feirw: 
a bydd yr amryfusedd diweddaf yn 
waeth na'r cyntaf. 

65 A dywedodd Pilat wrthynt, Y. 
mae gennych wyliadwriaeth ; ewch, 
gwnewch mor ddïogel ag y medroch. 
* 66 A hwy a aethant, ac a wnaeth- 
ant y bedd yn ddïogel, ac a selias- 
ant y maen, gyd â'r wyliadwriaeth. 

PENNOD XXVIII. 


1 Dangos adgyfodiad Crist ŵr gwragedd gan 
angel. 9 Orist eì hun yn ymddangos iddynl. 
11 Yr arch-offeiriaid yn rhoddi arian i'r mil- 
wyr, î ddywedyd ddarfod eî ladraita ef allan 
o'r bedd. 16 Crist yn ymddangos i'w ddis- 
gyblion, 19 yn eu hanfon î fedyddio, ac $ 
ddysgu yr hoU genhedloedd. 


A yn *niwedd y Sabbath, a hi, 
yn dyddhâu i'r dydd cyntaf| Ion 2ô,1. 


o'r “wythnos, daeth Mair Magdalen, 
a'r Fair arall, ìi edrych y bedd. 

2 Ac wele, *bu daear-gryn mawr: 
canys disgynodd angel yr Arglwydd 
o'r nef, ac a ddaeth, ac a dreiglodd 
y maen oddi wrth y drws, ac a eis- 
teddodd arno. 

3 A'i wynebpryd oedd fel mellten, 
a'i wisg yn wên fel eira. 

4 A rhag ei ofn ef y crynodd y ceid- 
waid, ac a aethant megis yn feirw. 

5 A'r angel a attebodd ac a ddywed- 
odd wrth y gwragedd, Nac ofnwch : 
canys mi a wn mai ceisio yr ydych 
yr Iesu, yr hwn a groeshoeliwyd. 

6 Nid yw efe yma: canys cyfod- 
odd, Pmegis y dywedodd. Deuwch, 
gwelwch y fan lle y gorweddodd yr 
Arglwydd. 

7 Ac ewch ar ffrwst, a dywedwch 
i'w ddisgyblion, gyfodi o hono o 
feirw. Ac wele, *y mae efe yn 
myned o'ch blaen chwi i Galilea: 
yno y gwelwch ef. Wele, dywedais 
ì chwi, 

8 Ac wedi eu myned ymaith ar 
frys oddi wrth y bedd, gyd âg ofn 
a llawenydd mawr, rhedasant i fy- 
negi i'w ddisgyblion ef. 

9 1 Ac fel yr oeddynt yn myned i 
fynegi i'w ddisgyblion ef, wele, 2 yr 
Iesu a gyfarfu â hwynt, gan ddy- 
wedyd, Henffych well. A hwy a 
ddaethant, ac a ymafaelasant yn ei 
draed ef, ac a'i haddolasant, 


a'i adgyfodiad. 


Anno 
DOMINI 
99. 

n pen, 16.21, 

a 17. 23. 
a 20, 19. 
Marc 8. 31. 
a, lO. 24. 
Luc 9. 22. 


a 18. 32, 
BRO 


a Marc I6. 1, 
Luc 24, 1. 


2 sabbathau. 


9 Neu, 
buasai. 


HED ————————— LE —— IU — Y HEH dn 


b pen. 12.40. 
a 16. 21. 

a 17. 25. 

a 20, 19. 


cpen, 26.932, 
Iarc 16.7, 


AI 16, 
Ioan 20, 
l4, 





Swydd Ioan Fedyddiwr. 


Anno 
DOMINI 
33. 


e Ioan 20, 
N. 


4 swrn o 
arian. 


5 a barwn 
iddo goelio. 


| 


Anno 


10 Yna y dywedodd yr Iesu wrth- 
ynt, Nac ofnwch : *ewch, mynegwch 
i'm brodyr, fel yr elont i Galilea, 
ac yno y'm gwelant i. 

11 4 Ac wedi eu myned hwy, wele, 
rhai o'r wyliadwriaeth a ddaethant 
i'r ddinas, ac a fynegasant i'r arch- 
offeiriaid yr hyn oll a wnaethid. 

12 Ac wedi iddynt ymgasglu yng- 
hyd gyd â'r henuriaid, a chyd- 
ymgynghori, hwy a roisant *arian 
lawer i'r milwyr, 

13 Gan ddywedyd, Dywedwch, Ei 
ddisgyblion a ddaethant o hyd nos, 
ac ai lladrattasant ef, a nyni yn 
cysgu, 

l4 Ac os clyw y rhaglaw hyn, ni 
5a'i perswadiwn ef, ac a'ch gwnawn 
chwi yn ddïofal. 

15 A hwy a gymmerasant yr arian, 
ac a wnaethant fel yr addysgwyd 


S. MARC, I. 


hwynt: $a thaenwyd y gair hwn 
ym mhlith yr Iuddewon hyd y dydd 
heddyw. 

16 4 A'r un disgybl ar ddeg a 
aethant i Galilea, i'r mynydd flle 
yr ordeiniasai yr Iesu iddynt. 

l7 A phan welsant ef, hwy ai 
haddolasant ef: ond rhai a am- 
mheuasant. 

18 A'r Iesu a ddaeth, ac a lefar- 
odd wrthynt, gan ddywedyd, Rhodd- 
wyd i mi “bob awdurdod yn y nef 
ac ar y ddaear. 

19 * Ewch gan hynny a !" dysgwch 
yr holl genhedloedd, gan eu bed- 
yddio hwy yn enw y Tad, a'r Mab, 
a'r Yspryd Glân ; 

20 F Gan ddysgu iddynt gadw pob 
peth a'r a orchymynais ìi chwi. Ac 


wele, yr ydwyf fi gyd â chwi bob| 


amser hyd ddiwedd y byd. Amen. 


YR EFENGYL YN OL 


SANT MARC. 


PENNOD I. 


au 2 Swydd Ioan Fedyddîwr. 9 Bedyddio yr Iesu, 


diweddu. 


n MaL, 3. 1, 
Matt. 11. 


10. 
Luc 7. 217. 


b Es. 40. 3. 
Matt. 3. 3. 
Luc 3. 
Ioan l,. 15, 
23. 

eMatt.a.1. 
Luc 3. 3. 
Ioan 3. 23. 


d Matt. 3. O. 


o Matt, 8, 4. 


12 a'i demtio. 14 Efe yn pregethu; 16 yn 

galw Petr, Andreas, Iago, ac Ioan: 29 yn 

iachâu dyn ag yspryd afan ynddo, 20 a 

mam gwraîg Petr, 92 a llawer o gleifion : 41 

ac yn glanhâu y gwahan-glwyfus. 
ECHREU efengyl Iesu Grist, 
Fab Duw ; 

2 Fel yr ysgrifenwyd yn y pro- 
phwydi, * Wele, yr ydwyf fi yn an- 
fon fy nghennad o flaen dy wyneb, 
yr hwn a barottoa dy ffordd o'th 
flaen, 

3 PLlef un yn llefain yn y di- 
ffaethwch, Parottôwch ffordd yr 
Arglwydd, gwnewch yn uniawn ei 
lwybrau ef. 

4 *Yr oedd Ioan yn bedyddio yn y 
diffaethwch, ac yn precethu bedydd 
edifeirwch er maddeuant pechodau. 

5 $ Ac aeth allan atto ef holl wlad 
Judea, a'r Hierosolymitiaid, ac a'u 
bedyddiwyd oll ganddo yn afon yr 
Iorddonen, gan gyffesu eu pechodau. 

6 Ac Ioan oedd * wedi ei wisgo â 
blew camel, a. gwregys croen yng- 


tLef.11.22.| hylch ei lwynau, ac yn bwytta flo- 


custiaid a mêl gwŷllt. 
7 Ac efe a bregethodd, gan ddy- 


£Mait.311. | wedyd, * Y mae yn dyfod ar fy ol i 


un cryfach na myfi, carrai esgidiau 
yr hwn nid wyf fi deilwng i ymos- 
twng ac i'w dattod. 


920 


8 Myfi yn wir a'ch bedyddiais 
chwi â dwfr : eithr efe a'ch bedydd- 
ia chwi !â'r Yspryd Glân, 

9 “A. bu yn y dyddiau hynny, ddy- 
fod o'r Iesu o Nazareth yn Galilea ; 


ac efe a fedyddiwyd gan Ioan yn|'J 
A 


yr Iorddonen. 


10 Ac yn ebrwydd wrth ddyfod i|*n 


fynu o'r dwfr, efe a welodd y nef- 
oedd yn agored, a'r Yspryd yn dis- 
gyn arno megis colommen. 

ll A llef a ddaeth o'r nefoedd, 
!Tydi yw fy anwyl Fab, yn yr hwn 
y'm boddlonwyd. 

12 Ac "yn ebrwydd y gyrrodd yr 
yspryd ef i'r diffaethwch. 

13 Ac efe a fu yno yn y diffaeth- 
wch ddeugain niwrnod yn ei demt- 
io gan Satan: ac yr oedd efe gyd 
â'r gwŷllt-fìilod : a'r angelion a wein- 
iasant iddo. 

14 Ac Par ol traddodi Ioan, yr 


Bedyddio Orist. 


Anno 
DOMINI 
Dal 

6 a chy- 
hoeddwyd. 
f pen. 26, 32. 


Epen,11.27. 





pen. 9. 7. 
m AMnatt.4.1. 
Luc â.l, 


n Matt. 4. 
12. 


Iesu a ddaeth i Galilea, *gan breg-| A.p.s0 


ethu efengyl teyrnas Dduw ; 


15 A dywedyd, P Yr amser a gyf-| 2: 


lawnwyd, a “theyrnas Dduw a nes- 
aodd: edifarhêwch, a chredwch yr 
efengyl, 

16 Ac "fel yr oedd efe yn rhodio 
wrth fôr Galilea, efe a ganfu Si- 
mon, ac Andreas ei frawd, yn bwrw 
rhwyd yn y môr: (canys pysgodwyr 
oeddynt.) 


diweddu, 

o Matt, 4, 
Es, 

P Gal, 4, 4. 


Eph. 1. 10, 
& Matt. 3.2, 


rPMnatt.4,18, 
Luc 6. 4, 





Crist yn iachâu 


Anno 





17 A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 


DOMINI L. . e 
|s). |Deuwch ar fy ol i, a gwnaf i chwi 


diweddu, 
s NIatt. 19, 

2 . 

Luc 5, 11, 





A.D.31. 
9 Matt. 4. 19, 
Luc 4, ôl, 


u Matt. 7. 
2. 


z Luc â, 23, 


2 Paid. 
7 Matt. 8. 
29, 


3 ad. 3b, 


a pen. 9. 20, 


> Matt. 8. 
Luc 4. 38. 


3 mam 
gwraig 
Simon, 


ec Matt. 8. 
16. 





fod yn bysgodwyr dynion. 

18 Ac yn ebrwydd, *gan adael eu 
rhwydau, y canlynasant, ef. 

19 Ac wedi iddo fyned rhagddo 
ychydig oddi yno, efe a ganfu Iago 
Jab Zebedêus, ac Ioan ei frawd 
ef, a hwy yn y llong yn cyweirio y 
rhwydau. 

20 Ac yn y man efe a'u galwodd 
hwynt: a hwy a adawsant eu tad 
Zebed€us yn y llong gyd â'r cyflog- 
ddynion, ac a aethant ar ei ol ef. 

21 *A hwy a aethant i mewn i 
Capernaum; ac yn ebrwydd ar y 
dydd Sabbath, wedi iddo fyned i 
mewn i'r synagog, efe a athraw- 
iaethodd. 

22 A “"synnasant wrth ei athraw- 
iaeth ef: canys yr oedd efe yn 
eu dysgu hwy megis un ag awdur- 
dod ganddo, ac nid fel yr ysgrif- 
enyddion, 

23 *Ac yr oedd yn eu synagog 
hwy ddyn ag ynddo yspryd aflan ; 
ac efe a lefodd, 

24 Gan ddywedyd, “Och, 7beth 
sydd i ni a wnelom â thi, Iesu o 
Nazareth? a ddaethost ti i'n difetha 
ni? mi ath adwaen pwy ydwyt, 
Sanct Duw. | 

25 A'r Iesu “a'i ceryddodd ef, gan 
ddywedyd, Taw, a dos allan o hono. 

26 Yna wedi i'r yspryd aflan * ei 
rwygo ef, a gwaeddi â llef uchel, 
efe a ddaeth allan o hono. 

27 Ac fe a aeth ar bawb fraw, fel 
yr ymofynasant yn eu mysg eu hun- 
ain, gan ddywedyd, Beth yw hyn? 
pa athrawiaeth newydd hon? 
canys trwy awdurdod y mae efe yn 
gorchymyn, ïe, yr ysprydion aflan, 
a hwy yn ufuddhâu iddo. 

28 Ac yn ebrwydd yr aeth sôn am 
dano dros yr holl wlad o amgylch 
Galilea. 

29 Ac Pyn y man wedi iddynt 
fyned allan o'r synagog, hwy a 
aethant i dŷ Simon ac Andreas, gyd 
âg lago ac Ioan. , 

30 Ac yr oedd *chwegr Simon yn 
gorwedd yn glaf o'r cryd: ac yn 
ebrwydd y dywedasant wrtho am 
dani hi. 

31 Ac efe a ddaeth, ac a'i cododd 
hi i fynu, gan ymaflyd yn ei llaw hi: 
a'r cryd a'i gadawodd hi yn y man; 
ahi a wasanaethodd arnynt hwy. 

32 “Ac wedi iddi hwyrhâu, pan 
fachludodd yr haul, hwy a ddygas- 


921 


S. MARO, II. 


ant atto yr holl rai drwg eu hwyl, DOMEN 


a'r rhai cythreulig. 

39 A'r holl ddinas oedd wedi ym- 
gasglu wrth y drws. 

34 Ac efe a iachaodd lawer o rai 
drwg eu hwyl o amryw heintiau, ac 
a fwriodd allan lawer o gythreul- 
iaid; ac *ni adawodd i'r cythreul- 
iaid ddywedyd yr adwaenent ef. 

95 A'r *bore yn blygeiniol iawn, 
wedi iddo godi, efe a aeth allan, 
ac a aeth i le anghyfannedd; ac 
yno y gweddïodd. 

36 A Simon, a'r rhai oedd gyd âg 
ef, a'i dilynasant ef. 

37 Ac wedi iddynt ei gael ef, hwy 
a ddywedasant wrtho, Y mae pawb 
yn dy geisio di. 

38 Ac efe a. ddywedodd wrthynt, 
f Awn i'r trefydd nesaf, fel y gall- 
wyf bregethu yno hefyd: canys “i 
hynny y deuthum allan. 

39 Ac yr oedd efe yn pregethu yn 
eu synagogau hwynt trwy holl Gali- 
lea, ac yn bwrw allan gythreuliaid. 

40 RA daeth atto ef um gwahan- 
glwyfus, gan ymbil âg ef, a gostwng 
ar ei liniau iddo, a dywedyd wrtho, 
Os mynni, ti a elli fy nglanhâu. 

41 A'r Iesu, gan dosturio, a estyn- 
odd eê law, ac a gyffyrddodd âg ef, 
ac a ddywedodd wrtho, Mynnaf, 
bydd lân. 

42 Ac wedi iddo ddywedyd Aymn- 
ny, ymadawodd y gwahan-glwyf âg 
ef yn ebrwydd, a glanhâwyd ef. 

43 Ac wedi gorchymyn iddo yn 
gaeth, efe ai hanfonodd ef ymaith 
yn y man ; 

44 Ac a ddywedodd wrtho, Gwel 
na ddywedych ddim wrth neb: eithr 
dos ymaith, dangos dy hun i'r off- 
eiriad, ac offrymma dros dy lanhâd 
y pethau 'a orchymynodd Moses, 
er tystiolaeth iddynt hwy. 

45 EEithr efe a aeth ymaith, ac 
a ddechreuodd gyhoeddi llawer, a 
thaenu y gair ar led, fel na allai yr 
Iesu fyned mwy yn amlwg i'r ddin- 
as; eithr yr oedd efe allan mewn 
lleoedd anghyfannedd: ac o bob 
parth y daethant atto ef. 


PENNOD IL 

9 Orist yn iachâu un claf o'r parlys; 14 yn 
galw Matthew o'r dollfa ; X5 yn bwytia gyd 
& phublicanod, a phechaduriaid; 18 yn esgus- 
odi eî ddisgyblion, am nad ymprydient, 29 
ac am dynnu y íywys ŷd ar y dydd, Sabbath. 
AG efe *a aeth drachefn i Caper- 
naum, wedi r^*«ê dyddiau; a 

chlybuwyd ei fod ef yn y tŷ. 


amryw gleifion. 


l 
| 


a— OO UO í[. 


d Luc 4, 41, 
Act.16.1T, 


e Luc 4, 42, 


f Luc 4, 43, 
E sg, 6l. 1, 


h Matt, 8. 2. 
Luc 5, 12, 


í Lef, 14. 4. 


k Luc 5. 15. 


a Matt.9.1. | 
Luc 5. 18, 





Orist yn esgusodi 








b Job l4. 4. 
Es. 43, 25. 


c Matt, 9. 9, 
Luc 6. 27. 





2 Ac yn y man llawer a ymgasgl- 
asant ynghyd, hyd na annent hyd 
yn nod yn y lleoedd ynghylch y 
drws: ac efe a bregethodd y gair 
iddynt hwy. 

3 A daethant atto, gan ddwyn un 
claf o'r parlys, yr hwn a ddygid 
gan bedwar. 

4 A chan na allent nesâu atto gan 
y dyrfa, didôi y íô a wnaethant lle 
yr oedd efe: ac wedi iddynt dorri 
trwodd, hwy a ollyngasant i waered 
y gwely yn yr hwn y gorweddai y 
claf o'r parlys. 

5 A phan welodd yr Iesu eu ffydd 
hwynt, efe a ddywedodd wrth y 
claf o'r parlys, Ha fab, maddeuwyd 
i ti dy bechodau. 

6 Ac yr oedd rhai o'r ysgrifen- 
yddion yn eistedd yno, ac yn ym- 
resymmu yn eu calonnau, 

7 Beth a wna hwn fel hyn yn dy- 
wedyd cabledd? P pwy a all faddeu 
pechodau, ond Duw yn unig 

8 Ac yn ebrwydd, pan wybu yr 
Iesu yn ei yspryd eu bod hwy yn 
ymresymmu felly ynddynt eu hun- 
ain, efe a ddywedodd wrthynt, Pa- 
ham yr ydych yn ymresymmu am 
y pethau hyn yn eich calonnau? 

9 Pa un sydd hawsaf, aì dywedyd 
wrth y claf o'r parlys, Maddeuwyd 
i ti 4y bechodau; ai dywedyd, 
Cyfod, a chymmer i fynu dy wely, 
a rhodia ? 

10 Eithr fel y gwypoch fod gan 
Fab y dyn awdurdod 1 faddeu pech- 
odau ar y ddaear, (eb efe wrth y 
claf o'r parlys,) 

ll Wrthyt ti yr wyf yn dywedyd, 
Cyfod, a chymmer i fynu dy wely, 
a dos i'th dŷ. 

12 Ac yn y man y cyfododd efe, ac 
y cymmerth i fynu ei wely, ac a aeth 
allan yn eu gŵydd hwynt oll; hyd 
oni synnodd pawb, a gogoneddu 
Duw, gan ddywedyd, Ni welsom ni 
erioed fel hyn. 

13 Ac efe a aeth allan drachefn 
wrth lân y môr: ar holl dyrfa a 
ddaeth atto; ac efe a'u dysgodd 
hwynt. 

14 Ac “efe yn myned heibio, 
efe a ganfu Lefi /ab Alphêus yn 
eistedd wrth y dollfa, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Canlyn fi. Ac efe 
a cododd, ac a'i canlynodd ef. 

15 A bu, a'r Iesu yn eistedd i fwyt- 
ta yn ei dŷ ef, i lawer hefyd o bub- 
licanod a phechaduriaid eistedd 


gyd â'r Iesu a'i ddisgyblion; canys 


922 


S. MARC, II. 


—— 


llawer oeddynt, a hwy a'i canlyn- 
asent ef. 

16 A phan welodd yr ysgrifenydd- 
ion ar Phariseaid ef yn bwyíta 
gyd â'r publicanod a'r pechadur- 
iaid, hwy a ddywedasant wrth ei 
ddisgyblion ef, Paham y mae efe 
yn bwytta ac yn yfed gyd â'r pub- 
licanod a'r pechaduriaid ? 

17 A'r Iesu, pan glybu, a ddywed- 
odd wrthynt, Y rhai sydd iach nid 
rhaid iddynt wrth y meddyg, ond 
y rhai cleifion : “ni ddeuthum i alw 
y rhai cyfiawn, ond pechaduriaid, 
i edifeirwch. 

18 4 *A disgyblion Ioan a'r Pha- 
riseaid oeddynt yn ymprydio. A 
hwy a ddaethant ac a ddywedas- 
ant wrtho, Paham y mae disgyblion 
Ioan a'r Phariseaid yn ymprydio, 
ond dy ddisgyblion di nid ydynt yn 
ymprydio ? 

19 A dywedodd yr Iesu wrthynt, 
A all plant yr ystafell brïodas ym- 
prydio, tra fyddo y prïodas-fab gyd 
â hwynt? tra fyddo ganddynt y 
prïodas-fab gyd â hwynt, ni allant 
ymprydio. 

20 Eithr y dyddiau a ddaw, pan 
ddyger y prïodas-fab oddi arnynt; 
a yna yr ymprydiant yn y dyddiau 

n 


ynny. 

21 Hefyd ni wnïa neb ddernyn o 
frethyn newydd ar ddilledyn hen: 
os amgen, eì gyflawniad newydd ef 
a dŷn oddi wrth yr hen, a gwaeth 
fydd y rhwyg. 

22 Ac ni rydd neb win newydd 
mewn hen gostrelau: os amgen, 
y gwin newydd a ddryllia y cos- 
trelau, a'r gwin a red allan, ar cos- 
trelau a gollir: eithr gwin newydd 
sydd raid ei roi mewn costrelau 
newyddion, 

23 Y fA bu iddo fyned trwy yr 
ŷd ar y Sabbath ; a'i ddisgyblion a 
ddechreuasant ymdaith “gan dynnu 
y tywys. 

24 A'r Phariseaid a ddywedasant 
wrtho, Wele, paham y gwnant ar 
y Sabbath yr hyn nid yw gyfreith- 
lawn ? 

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Oni ddarllenasoch erioed Pbeth a 
wnaeth Dafydd, pan oedd angen 
a chwant bwyd arno, efe a'r rhai 
oedd gyd âg ef? 

26 Pa fodd yr aeth efe i dŷ Dduw, 
dan Abïathar yr arch-offeiriad, ac 
y bwyttaodd y “ bara gosod, *'y rhai 


ei ddisgyblion. 


Anno 
DOMINI 
ol. 





dlTim.L 
15. 


e Matt. 9, 
14. 
Luc 5, 33. 


f Matt. 12.1. 
Luc 6.1. 


E Deut, 23. 
25. 


h]Sam,l,j 


2 torthau 
dangos, 


nid cyfreithlawn eu bwytta, ond i'r 


i Lef. 24. 9. 


Anno 
DOMINI 
91 


— 





* Matt. 12, 
Luc 6, 6. 


2 Gr. saf yn 
y canol. 


$ ddallineb, 


b Matt. 22. 
10, 


————<w.——__ NN ,ÂAÂÂÂ^ÂÔÂÂÔŴ5,5L_______ 


Tachâw y llaw wywedig. 


offeiriaid yn unig, ac a'ê rhoddes 
hefyd i'r rhai oedd gyd âg ef? 

27 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y Sabbath a wnaethpwyd er mwyn 
dyn, ac nid dyn er mwyn y Sabbath; 

28 Am hynny y mae Mab y dyn 
yn Arglwydd hefyd ar y Sabbath. 

PENNOD HI. 


1 Orist yn iachâu y llaw wedi gwywo, 10 a 
llawer o glefydau eraill: 11 yn ceryddu yr 
ysprydion aflan: 18 yn dewis eî ddeuddeg 
aposiol ; 22 yn alleb cabledd y rhaî a ddy- 
wedent ei fod ef yn bwrw allan gythreuliaid 
trwy Beelzebub; 91 ac yn dangos pwy ydyw 
eì frawd, a'i chwaer, a'ê fam. 

U “efe a aeth i mewn drachefn 
i'r synagog; ac yr oedd yno 
ddyn a chanddo law wedi gwywo. 

2 A hwy a'i gwyliasant ef, a iachâi 
efe ef ar y dydd Sabbath; fel y 
cyhuddent ef. 

3 Ac efe a ddywedodd wrth y dyn 
yr oedd ganddo y llaw wedi gwywo, 
Cyfod ?i'r canol. 

4 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, Ai rhydd gwneuthur da ar 
y dydd Sabbath, ynte gwneuthur 
drwg* cadw einioes, ai lladd? A 
hwy a dawsant â sôn. 

5 Ac wedi edrych arnynt o am- 
gylch yn ddigllawn, gan dristâu am 
* galedrwydd eu calon hwynt, efe a. 
ddywedodd wrth y dyn, Estyn allan 
dy law. Ac efe a hestynodd: a'i 
law ef a wnaed yn iach fel y llall, 

6 A'r Phariseaid a aethant allan, 
ac a ymgynghorasant yn ebrwydd 
gyd âr P Herodianiaid yn ei erbyn 
ef, pa fodd y difethent ef. 

7 A'r Iesu gyd â'i ddisgyblion a 
giliodd tu a'r môr: a lliaws mawr 
ai canlynodd ef, o Galilea, ac o 
Judea, 

8 Ac o Jerusalem, ac o Idumea, 
ac o'r tu hwnt i'r Iorddonen; a'r 
rhai o gylch Tyrus a Sidon, llïaws 


'|mawr, pan glywsant gymmaint a 


4 Neu, 
ruthrent, 


c pen. 1, 25. 





wnaethai efe, a ddaethant atto. 

9 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
ddisgyblion am fod llong yn barod 
iddo, oblegid y dyrfa, rhag iddynt 
ei wasgu ef. 

10 Canys efe a iachasai lawer, hyd 
oni *phwysent arno, er mwyn cy- 
ffwrdd âg ef, cynnifer ag oedd a 
phlâau arnynt. 

ll A'r ysprydion aflan, pan wel- 
sant ef, a syrthiasant i lawr ger ei 
fron ef, ac a waeddasant, gan ddy- 
wedyd, Ti yw Mab Duw. 

12 € Yntau a orchymynodd iddynt 
yn gaeth, na chyhoeddent ef. 


923 


S. MARC, III. 


13 1 Ac “efe a esgynodd i'r myn- 
ydd, ac a alwodd atto y rhai a fyn- 
nodd efe: a hwy a ddaethant atto. 

14 Ac efe a ordeiniodd ddeuddeg, 
fel y byddent gyd âg ef, ac fel y 
danfonai efe hwynt i bregethu ; 

15 Ac ì fod ganddynt awdurdod 
i iachâu clefydau, ac i fwrw allan 
gythreuliaid, 

16 Ac i Simon *y rhoddes efe enw 
Petr ; 

17 Ac Iago /ab Zebedcus, ac Ioan 
brawd Iago, (ac efe a roddes idd- 
ynt enwau, Boanerges; yr hyn yw, 
Meibion y daran ;) | 

18 Ac Andreas, a Phylip, a_Bar- 
tholomêus, a Matthew, a Thomas, 
ac lago /ab Alphêus, a Thad€us, a 
Simon y Canaanead, 

19 A Judas Iscariot, yr hwn hefyd 
a'i bradychodd ef. A hwy a ddaeth- 
ant 9i dŷ. 

20 A'r dyrfa a ymgynhullodd dra- 
chefn, ffel na allent gymmaint a 
bwytta bara, 

21 A phan glybu yr eiddo ef, 
hwy a aethant i'w ddal ef: canys 
dywedasant, Y mae efe allan o'i 
bwyll. 

22 * A'r ysgrifenyddion, y rhai a 
ddaethent ì waered o Jerusalem, a 
ddywedasant fod €Beelzebub gan- 
ddo, ac mai trwy bennaeth y cy- 
threuliaid yr oedd efe yn bwrw 
allan gythreuliaid. 

23 Ac wedi iddo eu galw hwy 
atto, efe a ddywedodd wrthynt 


mewn damhegion, Pa fodd y gall 


Satan fwrw allan Satan ? 

24 Ac o bydd teyrnas wedi ymran- 
nu yn ei herbyn ei hun, ni ddichon 
y deyrnas honno sefyll, 

25 Ac o bydd tŷ wedi ymrannu 
yn ei erbyn ei hun, ni ddichon y 
tŷ hwnnw sefyll. 

26 Ac os Satan a gyfyd yn ei er- 
byn ei hun, ac a fydd wedi ymran- 
nu, ni all efe sefyll, eithr y mae 
iddo ddiwedd. 

27 Ni ddichon neb fyned i mewn 
i dŷ y cadarn, ac yspeilio ei ddo- 
drefn ef, oni bydd iddo yn gyntaf 
rwymo y cadarn ; ac yna yr yspeilia 
eì dŷ ef. | 

28 'Yn wir y dywedaf i chwi, y 
maddeuir pob pechod i feibion dyn- 
ion, a pha gabledd bynnaga gablant: 

29 Eithr yr hwn a gablo yn erbyn 
yr Yspryd Glân, ni chaiff faddeu- 
ant yn dragywydd, ond y mae yn 
euog o farn dragywydd : 








Dewis y deuddeg apostol. | 








eToan 1, 42, 


5 adref. 


f pen, 6. 31. 


& Matt. 9. 
94 


Luc1l1, 15. 
Ioan 7, 20. 


h Matt. 12. 
20. 


îi Matt. 12, 
3l 


Luc 12,10, 
1 Ioan 5, 
16. 


es Na | 


Dammeg yr hawwr, 


Anno 
DOMINI 
eo 


k Matt, 12. 
Luc 8, 19, 





a Matt. 15.1, 


2 $ long. 


b pen. 12. 8. 


ec Matt, 13, 
10. 





30 Am iddynt ddywedyd, Y mae 
yspryd aflan ganddo. 

31  E Daeth gan hynny ei frodyr 
ef a'i fam; a chan sefyll allan, hwy 
a anfonasant atto, gan ei alw ef. 

32 A'r bobl oedd yn eistedd o'i 
amgylch, ac a ddywedasant wrtho, 
Wele, y mae dy fam di a'th frodyr 
allan yn dy geisio. 

33 Ac efe au hattebodd hwynt, 
gan ddywedyd, Pwy yw fy mam i, 
neu fy mrodyr 1 

34 Ac wedi iddo edrych oddi am- 
gylch ar y rhai oedd yn eistedd yn 
ei gylch, efe a ddywedodd, Wele fy 
mam i, a'm brodyr i. 

35 Canys pwy bynnag a wnelo 
ewyllys Duw, hwnnw yw fy mrawd 
i, am chwaer, am mam i. 


PENNOD IV. 


1 Dammeg yr hauwr, 14 a'i dehongliad. 21 

Rhaid â nâ gyfrannu goleuni ein gwybodaeth 

i eraill. 26 Dammeg yr had yn tyfu yn 

ddïarwybod, 30 a'r gronyn mwstard, 90 

Crist yn gostegu y dymanestl ar y môr. 

C “efe a ddechreuodd drachefn 

athrawiaethu yn ymyl y môr: 

a thyrfa fawr a ymgasglodd atto, 

hyd oni bu iddo fyned “i'r llong, 

ac eistedd ar y môr ; a'r holl dyrfa 
oedd wrth y môr, ar y tir. 

2 Ac efe a ddysgodd iddynt lawer 
ar ddamhegion, ac Pa. ddywedodd 
wrthynt yn ei ddysgeidiaeth ef, 

3 Gwrandêwch: Wele, hauwr a 
aeth allan i hau: 

4 A darfu, wrth hau, i beth syrthio 
ar fin y ffordd, ac ehediaid yr awyr 
a ddaethant ac a'i difasant. 

5 A pheth a syrthiodd ar greigle, 
lle ni chafodd fawr ddaear; ac yn 
y fan yr eginodd, am nad oedd 
iddo ddyfnder daear. 

6 A phan gododd yr haul, y poeth- 
wyd ef ; ac am nad oedd gwreiddyn 
iddo, efe a wywodd. 

7 Â pheth a syrthiodd ym mhlith 
drain; a'r drain a dyfasant, ac a'i 
' tagasant ef, ac ni ddug ffrwyth. 

8 A pheth arall a syrthiodd mewn 
tir da, ac a roddes ffrwyth tyfadwy 
a. chynnyrchiol, ac a ddug un ddeg 
ar hugain, ac un dri ugain, ac un 
gant. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Y 
neb sydd ganddo glustiau 1 wran- 
daw, gwrandawed. 

10 “A phan oedd efe wrtho ei hun, 
y rhai oedd yn ei gylch ef gyd âr 
deuddeg a ofynasant iddo am y 
ddammeg. 


S. MARC, IV. 


a'u dehongliad. 


11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, I 
chwi y rhodded gwybod dirgelwch 
teyrnas Dduw: eithr i'r rhai sydd 
allan, ar ddamhegion y gwneir pob 2. , , 
peth : 1 Thess. 4. 

12 *Fel yn gweled y gwelant, ac| 1Tim.3.7. 
na chanfyddant; ac yn clywed y|'ms. 
clywant, ac ni ddeallant ; rhag idd-| i'ucs.10. 
ynt ddychwelyd, a maddeu iddynt| Lane 
ew pechodau. Rhuf. 11.8. 

13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 

Oni wyddoch chwi y ddammeg hon? 
a pha fodd y gwybyddwch yr holl 
ddamhegion ? 

14 “Yr hauwr sydd yn hau y 
gair. 

15 A'r rhai hyn yw y rhai ar fin y 
ffordd, lle yr hauir y gair; ac wedi 
iddynt ei glywed, y mae Satan yn 
dyfod yn ebrwydd, ac yn dwyn 
ymaith y gair a hauwyd yn eu cal- 
onnau hwynt. 

16 A'r rhai hyn yr un ffunud yw 
y rhai a hauir ar y creigle; y rhai, 
wedi clywed y gair, sydd yn eb- 
rwydd yn ei dderbyn ef yn llawen ; 

17 Ac nid oes ganddynt wreiddyn 
ynddynt eu hunain, eithr dros am- 
ser y maent: yna, pan ddêl blinder 
neu erlid o achos y gair, yn y man 
y rhwystrir hwynt. 

18 A'r rhai hyn yw y rhai a hau- 
wyd ym mysg y drain; y rhai a 
wrandawant y gair, 

19 Ac y mae gofalon y byd hwn, 
a Shudoliaeth golud, a chwantau 
am bethau eraill, yn dyfod i mewn, 
ac yn tagu y gair, a myned y mae 
yn ddiffrwyth. 

20 A'r rhai hyn yw y rhai a hau- 
wyd mewn tir da; y rhai sydd yn 
gwrandaw y gair, ac yn e dder- 
byn, ac yn dwyn ffrwyth, un ddeg 
ar hugain, ac un dri ugain, ac un 
gant. 

ol 4 Ac efe a ddywedodd wrth- 
ynt, * A ddaw canwyll i'w dodi dan 
lestr, neu dan wely? ac nid i'w gos- 
od ar ganhwyllbren ? 

22 ! Canys nid oes dim cuddiedig, 
a'r nis amlygir; ac ni bu ddim 
dirgel, ond fel y delai i eglurdeb. 

93 FOd oes gan neb glustiau i 
wrandaw, gwrandawed. 

4 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Edrychwch beth a wrandawoch. 'A 
pha fesur y mesuroch, y mesurir 
i chwithau ; a chwanegir i chwi, y 
rhai a wrandêwch. WE we 

25 " Oanys yr hwn y mae ganddo, | 12.a25.22. 


. . . ï e 8. 
y rhoddir iddo: a'r hwn nid oes) a1: 







f Matt. 19. 
(Mb 
Luc 8. 11. 


5 1 Tim, 6. 
HU. 


h Luc 8. 16. 
11, 35. 


ií Matt. 10. 
26 


Luc 12.2 


k Matt. 11, 
15. 





I Matt. 7. 2, 
Luc 6. 38. 





Y gronyn o had mwstard. 


_ Anmo_| ganddo, ïe, yr hyn sydd ganddo a. 


DOMINI 
| ôl. 





$ Neu, 
addfedo, 


n Matt. 13. 
Luc 13. 18. 


o Matt. 13, 
94. 
Ioan 16. 
12, 





ddygir oddi arno. 

26 4 Ac efe a ddywedodd, Felly 
y mae teyrnas Dduw, fel pe bwriai 
ddyn had i'r ddaear ; 

27 A chysgu, a chodi nos a dydd, 
a'r had yn egino ac yn tyfu, y modd 
nis gwŷr efe. 

28 Canys y ddaear a ddwg ffrwyth 
o honi ei hun ; yn gyntaf yr eginyn, 
ar ol hynny y dywysen, yna yr ŷd 
yn llawn yn y dywysen. 

29 A phan *ymddangoso y ffrwyth, 
yn ebrwydd y rhydd efe y crymman 
ynddo, am ddyfod y cynhauaf. 

30 4 Ac efe a ddywedodd, "I ba 
beth y cyffelybem deyrnas Dduw? 
neu ar ba ddammeg y gwnaem gy- 
ffelybrwydd o honi? 

31 Megis gronyn o had mwstard 
ydyw, yr hwn pan hauer yn y 
ddaear, sydd leiaf o'r holl hadau 
sydd ar y ddacar: 

32 Eithr wedi yr hauer, y mae yn 
tyfu, ac yn myned yn fwy na'r holl 
lysiau, ac efe a ddwg ganghennau 
mawrion; fel y gallo ehediaid yr 
awyr nythu dan ei gysgod ef. 

33 9Ac â chyfryw ddamhegion la- 
wer y traethodd efe iddynt y gair, 
hyd y gallent e4 wrandaw : 

34 Ond heb ddammeg ni lefarodd 
wrthynt: ac or neilldu i'w ddis- 
gyblion efe a eglurodd bob peth. 

35 4 PAc efe a ddywedodd wrth- 
ynt y dwthwn hwnnw, wedi ei 
hwyrhâu hi, Awn trosodd i'r tu 
draw. 

36 Ac wedi iddynt ollwng ymaith 
y dyrfa, hwy a'i cymmerasant ef fel 
yr oedd yn y llong: ac yr oedd 
hefyd longau eraill gyd âg ef. 

37 Ac fe a gyfododd tymmestl 
fawr o wynt, a'r tonnau a daflasant 
i'r llong, hyd onid oedd hi yn llawn 
weithian, 

38 Ac yr oedd efe yn y pen ol i'r 
llong, yn cysgu ar obennydd: a 
hwy a'i deffroisant ef, ac a ddy- 
wedasant wrtho, Athraw, aì difatter 
gennyt ein colli ni? 

39 Ac efe a gododd i fynu, ac a 
geryddodd y gwynt, ac a ddywed- 
odd wrth y môr, Gostega, distawa. 
A'r gwynt a_ ostegodd, a bu tawel- 
wch mawr. 

40 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Paham yr ydych mor ofnog? pa 
fodd nad oes gennych ffydd ? 

41 Eithr hwy a ofnasant yn ddir- 
fawr, ac a ddywedasant wrth eu 


925 





gilydd, Pwy yw hwn, gan fod y 
gwynt a'r môr yn ufuddhâu iddo? 


PENNOD V. 
1 Orist yn gwaredu y dyn yr oedd ynddo leng 


o gythreuliaid : 19 hwylhau yn myned â'r 

moch. 25 Y mae efe yn iachâu y wraig o'r 

diferlif gwaed, 95 ac yn cyfodi merch Jairus 

o farw â fyw. 

" HWY a ddaethant, i'r tu hwnt 
i'r môr, ìi wlad y Gadareniaid. 

2 Ac ar ei ddyfodiad ef allan o'r 
llong, yn y man cyfarfu âg ef o 
blith y beddau, ddyn ag yspryd 
aflan ynddo, 

3 Yr hwn oedd a4 drigfan ym 
mhlith y beddau; ac ni allai neb, 
ïe, â chadwynau, ei rwymo ef: 

4 O herwydd ei rwymo ef yn fyn- 
ych â llyffetheiriau, ac â chadwyn- 
au, a darnio o hono y cadwynau, a 
dryllio y llyffetheiriau: ac ni allai 
neb ei ddofi ef. 

5 Ac yn wastad nos a dydd yr 
oedd efe yn llefain yn y mynydd- 
oedd, ac ym mhlith y beddau, ac 
yn ei dorri ei hun â cherrig. 

6 Ond pan ganfu efe yr Iesu o 
hirbell, efe a redodd, ac a1 haddol- 
odd ef; 

7 A chan waeddi â llef uchel, efe 
a ddywedodd, Beth sydd i mi a 
wnelwyf & thi, Iesu Mab y Duw 
goruchaf? yr ydwyf yn dy dyng- 
hedu trwy Dduw, na phoenech fi. 

8 (Canys dywedasai wrtho, Yspryd 
aflan, dos allan o'r dyn.) 

9 Ac efe a ofynodd iddo, Beth 14yw 
dy enw? Yntau a attebodd, gan 
ddywedyd, Lleng yw fy enw; am 
fod llawer o honom. 

10 Ac efe a fawr-ymbiliodd âg ef, 
na yrrai efe hwynt allan o'r wlad. 

11 Ond yr oedd yno ar y mynydd- 
oedd genfaint fawr o foch yn pori, 

12 A'r holl gythreuliaid a attolyg- 
asant iddo, gan ddywedyd, Danfon 
ni i'r moch, fel y gallom fyned i 
mewn iddynt. 

13 Ac yn y man y caniattaodd yr 
Iesu iddynt. A'r ysprydion aflan, 
wedi myned allan, a aethant 1i mewn 
i'r moch: a rhuthrodd y genfaint 
dros y dibyn i'r môr (ac ynghylch 
dwy fil oeddynt) ac a'u boddwyd 
yn y môr. 

14 A'r rhai a borthent y moch a 
ffoisant, ac a. fynegasant 4 peth yn 
y ddinas, ac yn y wlad: a hwy a 
aethant allan i weled beth oedd 
hyn a wnaethid. 

15 A hwy a ddaethant at yr Iesu, 


Gg 


S. MARC, V. | Bwrw allan y lleng cythreuliaid. 






Anno 
DOMINI 
ôl 


a Matt, 8. 
Luc 8, 26. 


JTachâw y wraig o'r diferWf. 


Anno 
DOMINI 
ôl. 





i b Matt. 8. 


Act. 16. 39, 
c Luuc 8. 38. 


d Matt.9.1. 
Luc 8, 40, 


'| e Matt, 9. 
| 18. 
Luc $. 41, 


î Lef. 15, 25. 


& Luc 6. 19. 


ac a welsant y cythreulig, yr hwn 
y buasai y lleng ynddo, yn eistedd, 
ac yn ei ddillad, ac yn ei iawn 
bwyll ; ac a ofnasant. 

16 A'r rhai a welsant a fynegas- 
ant iddynt, pa fodd y buasai i'r 
cythreulig, ac am y moch. 

17 A “dechreuasant ddymuno arno 
ef fyned ymaith o'u goror hwynt. 

18 Ac efe yn myned i'r llong, cyr 
hwn y buasai y cythraul ynddo a 
ddymunodd arno gael bod gyd âg ef. 

19 Ond yr Iesu ni adawodd iddo; 
eithr dywedodd wrtho, Dos i'th dŷ 
at yr eiddot, a mynega iddynt pa 
faint a wnaeth yr Arglwydd erot, 
ac iddo drugarhâu wrthyt. 

20 Ac efe a aeth ymaith, ac a 
ddechreuodd gyhoeddi trwy Deca- 
polis, pa bethau eu maint a wnaeth- 
ai yr lesu iddo: a phawb a ryfedd- 
asant. 

1 f Ac wedi i'r Iesu drachefn 
fyned mewn llong i'r lân arall, ym- 
gasglodd tyrfa fawr atto: ac yr 
oedd efe wrth y môr. 

22 “Ac wele, un o bennaethiaid 
y synagog a ddaeth, ai enw Jairus: 
a phan ei gwelodd, efe a syrthiodd 
wrth ei draed ef; 

23 Ac efe a fawr-ymbiliodd âg 
ef, gan ddywedyd, Y mae fy merch 
fechan ar drangce: attolwg i tê ddy- 
fod, a dodi dy ddwylaw arni, fel yr 
iachâer hi; a byw fydd. 

24 A'r Tesw a aeth gyd âg ef: a 
thyrfa fawr a'i canlynodd ef, ac a'i 
gwasgasant ef. 

25 A rhyw wraig, f yr hon a fuasai 
mewn diferlif gwaed ddeuddeng 
mlynedd, 

26 Ac a oddefasai lawer gan la- 
weroedd o feddygon, ac a dreulias- 
al gymmaint ac oedd ar ei helw, 
ac ni chawsai ddim llesâd, eithr yn 
hytrach myned waeth-waeth, 

97 Pan glybu hi am yr Iesu, hi 
a ddaeth yn y dyrfa o'r tu ol, ac 
a gyffyrddodd â'i wisg ef; 

28 Canys hi a ddywedasai, Os cy- 
ffyrddaf â'i ddillad ef, iach fyddaf. 

29 Ac yn ebrwydd y sychodd ffyn- 
honnell ei gwaed hì: a hi a wybu 
yn eì chorph ddarfod ei hiachâu 
o'r pla. 

90 Ac yn y fan yr Iesu, gan wybod 
ynddo ei hun fyned “rhinwedd all- 
an o hono, a drodd yn y dyrfa, ac 
a ddywedodd, Pwy a gyffyrddodd 
âm dillad ? 

81 A'i ddisgyblion a ddywedasant 


926 


S. MARC, V. 


Cyfodi merch Jas*rus. 


wrtho, Ti a weli y dyrfa yn dy wasgu, | , Anno 
ac a len di, Pwy A cyffyrdd- Dn 
odd : EE . 

32 Ac yntau a edrychodd o am- 

gylch, i weled yr hon a wnaethai 
hyn. 
33 Ond y wraig, gan ofni a chrynu, 
yn gwybod beth a wnaethid ynddi, 
a ddaeth ac a syrthiodd ger ei fron 
ef, ac a ddywedodd iddo yr holl 
wirionedd. 

31 Ac efe a ddywedodd wrthi, Ha 
ferch, " dy ffydd a'th iachaodd : dos | pen. 10. 
mewn heddwch, a bydd iach o'th bla, 

35 Ac efe etto yn llefaru, daeth 
rha o dŷ pennaeth y synagog, gan 
ddywedyd, Bu farw dy ferch: i ba 
beth etto yr aílonyddi yr Athraw ? 

36 A'r Iesu, yn ebrwydd wedi 
clywed y gair a ddywedasid, a ddy- 
wedodd wrth bennaeth y synagog, 

Nac ofna; cred yn unig. 

37 Ac ni adawodd efe neb i'w 
ddilyn, ond Petr, ac Iago, ac Ioan 
brawd Iago. 

38 Ac efe a ddaeth i dŷ pennaeth 
y synagog, ac a ganfu y cynnwrf, 

a'r rhai oedd yn wylo ac yn ochain, 
llawer. 

39 Ac wedi iddo fyned i mewn, 
efe a ddywedodd wrthynt, Paham 
y gwnewch gynnwrf, ac yr wylwch? 
ni bu farw yr eneth, eithr 'cysgu | !Iosnll.ll 
y mae. 

40 A hwy ai gwatwarasant ef. 

Ond efe, gwedi bwrw pawb allan, 
a gymmerth dad yr eneth a'i mam, 
ar rhai oedd gyd âg ef, ac a aeth 
i mewn lle yr oedd yr eneth yn 
gorwedd. 

4l Ac wedi ymaflyd yn llaw yr 
eneth, efe a ddywedodd wrthi, Ta- 
litha, cwmi; yr hyn oi gyfieithu 
yw, Yr eneth, yr wyf yn dywedyd 
wrthyt, cyfod. 

42 Ac yn y fan y cyfododd yr en- 
eth, ac a rodiodd : canys deuddeng 
mlwydd oed ydoedd hi. A synnu 
a wnaeth arnynt â syndod mawr. 

43 Ac “efe a orchymynodd iddynt j*Matt&.. 
yn gaeth, na chai neb wybod hyn ;| a2 1s. 
ac a ddywedodd am roddi peth iddi | Luc5 1 
i'w fwytta. 


PENNOD VI. 
1 Dïîystyrw Crist gan ei wladwyr eî hun. Y Y 
mae efe yn rhoddi â'r deuddeg awdurdod ar 
ysprydion aflan. 14 Amryw dyb am Grist. 
27 Torri pen Ioan Fedyddiwr ; 29 a'i gladdu. 
90 Yr apostolion yn dychwelyd o bregeihu. |. 
94 Gwyrthiau y pŵm torth bara, a'r ddau | 
“ bysgodyn. 48 Crist yn rhodïo ar y môr: 59 
ac yn iachâu pawb a gyf yrddai âg ef.. 












Amn/foniad yr apostolion. 


Anno 
DOMINI 
ôl. 

a Matt. 13. 
Luc 4. 16. 


C *efe a aeth ymaith oddi yno, | 


ac a ddaeth i'w wlad ei hun; 

a'i ddisgyblion a'ì canlynasant ef. 
2 Ac wedi dyfod y Sabbath, efe 
a ddechreuodd athrawiaethu yn y 
synagog: a synnu a wnaeth llawer 


bIoon6.42.|a'4 clywsant, gan ddywedyd, PO. ba 


c Matt. 12. 
Gal, 1, 19, 
Ysy 11. 


e Ioan 4, 44, 


f Gen.19.22, 
a 32, 25. 
Matt. 13, 
ôS. 
pen, 9, 23. 


£ Is, 59. 16. 
h Matt. 9. 
Luc 13, 22, 
i Matt, 10. 1. 
en, 2. l4, 
uc 9,1. 


k Act. 12. 8. 


2 o'r fan 
honno, 

ì Matt. 10, 
14. 


Luc 10, 10, 


m Act, 13. 
6l. a 18, 6. 


3 Gr. neu. 


n lago 5. 14, 


1 We 14, 
i Luc 9, 


le y daeth y pethau hyn i hwn? 
a pha ddoethineb yw hon a roed 
iddo, fel y gwneid y cyfryw nerth- 
oedd trwy ei ddwylaw ef 

3 Onid hwn yw y saer, mab Mair, 
cbrawd Iago, a Joses, a Judas, a 
Simon? ac onid yw ei chwïorydd 
ef yma yn ein plith ni? A hwy *a 
rwystrwyd o'i blegid ef. 

4 Ond yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Nid “yw prophwyd yn ddibris 
ond yn ei wlad ei hun, ac ym mhlith 
ei genedl ei hun, ac yn ei dŷ ei hun. 

5 fAc ni allai efe yno wneuthur 
dim gwyrthiau, ond rhoi ei ddwy- 
law ar ychydig gleifion, a'w hiachâu 
hwynt. 

6 Ac “efe a ryfeddodd o herwydd 
eu hanghrediniaeth: Pac a aeth i'r 
pentrefi oddi amgylch, gan athraw- 
iaethu. 

7 I Ac iefe a alwodd y deuddeg, 
ac a ddechreuodd eu danfou hwynt 
bob yn ddau a dau; ac a roddes idd- 
ynt awdurdod az ysprydion aflan ; 

8 Ac a orchymynodd iddynt, na 
chymmerent ddim i'r daith, ond 
llaw-ffon yn unig ; nac ysgrepan, na 
bara, nac arian yn ew pyrsau: 

9 Eithr EF eu bod a sandalau am eu 
traed ; ac na wisgent ddwy bais. 

10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
I ba le bynnac yr eloch i mewn i 
dŷ, arhoswch yno hyd onid eloch 
ymaith “oddi yno. 

ll A pha rai bynnag ni'ch der- 
byniant, ac ni'ch gwrandawant, pan 
eloch oddi yno, " ysgydwch y llwch 
a fyddo dan eich traed, yn dyst- 
iolaeth iddynt. Yn wir meddaf i 
chwi, Y bydd esmwythach i Sodom 
*a Gomorrah yn nydd y farn, nag 
i'r ddinas honno. 

l2 A hwy a aethant allan, ac a 
bregethasant ar iddynt edifarhâu : 

13 Ac a fwriasant allan lawer o 
gythreuliaid, ac "a, elïasant âg olew 
lawer o gleifion, ac a'w hiachasant, 

14 4 “A'r brenhin Herod a glybu 
(canys cyhoedd ydoedd ei enw ef); 
ac efe a ddywedodd, Ioan Fedydd- 
iwr a gyfododd o feirw, ac am hyn- 
ny y mae nerthoedd yn gweithio 
ynddo ef. 


- — 


927 


S. MARC, VI. 


15 PEraill a ddywedasant, Mai 
Elïas yw. Ac eraill a ddywedasant, 
Mai prophwyd yw, neu megis un 
o'r prophwydi. 

16 Ond Herod, pan glybu, a ddy- 
wedodd, Mai yr Ioan a dorrais i ei 
ben yw hwn; efe a gyfododd o feirw. 

17 Canys <yr Herod hwn a ddan- 
fonasai, ac a ddaliasai Ioan, ac a'i 
rhwymasai ef yn y carchar, o achos 
Herodias gwraig Phylip ei frawd; 
am iddo ei phrïodi hi. 

18 Canys Ioan a ddywedasai wrth 
Herod, ' Nid cyfreithlawn i ti gael 
gwraig dy frawd. 

19 Ond Herodias a ddaliodd ŵg 
iddo, ac a chwennychodd ei ladd 
ef; ac nis gallodd ; 

20 Canys Herod oedd *yn ofni Ioan, 
gan wybod ei fod ef yn wr cyfiawn, 
ac yn sanctaidd ; ac a'i parchai ef: 
ac wedi iddo ei glywed ef, efe a 
wnaì lawer o bethau, ac a'i gwran- 
dawai ef yn ewyllysgar. 


21 Ac wedi dyfod diwrnod cyfadd-| A.D.92. 


as, pan wnaeth Herod ar ei ddydd 
genedigaeth swpper i'w bennaeth- 
iaid, a'i flaenoriaid, a goreugwŷr 
Galilea :; 

22 Ac wedi 1 ferch Herodias hon- 
no ddyfod i mewn, a dawnsio, a 
boddhâu Herod, a'r rhai oedd yn 
eistedd gyd âg ef, y brenhin a ddy- 
wedodd wrth y llangces, Gofyn i 
mi y peth a fynnech, ac mi at 
rhoddaf i ti. 

23 Ac efe a dyngodd iddi, * Beth 
bynnag a ofynech i mi, mi a'i rhodd- 
af i ti, hyd hanner fy nheyrnas. 

24 A hithau a aeth allan, ac a 
ddywedodd wrth ei mam, Pa beth 
a ofynaf? A hithau a ddywedodd, 
Pen Ioan Fedyddiwr. 

25 Ac yn y fan hi a aeth i mewn 
ar frys at y brenhin, ac a ofynodd, 
gan ddywedyd, Mi a fynnwn i ti 


roi i mi allan o law, ar ddysgl, ben 


Ioan Fedyddiwr. 

26 A'r brenhin yn drist iawn, ni 
chwennychai eì bwrw hi heibio, o 
herwydd y llwon, a'r rhai oedd yn 
eistedd gyd âg ef. 


27 Ac yn y man y brenhin a ddan-|[ 


fonodd *ddihenyddwr, ac a orchy- 
mynodd ddwyn ei ben ef. 

28 Ac yntau a aeth, ac a dorrodd 
ei ben ef yn y carchar, ac a ddug 
eì ben ef ar ddysgl, ac a'i rhoddes 


. i'r llangces; a'r llangces ai rhoddes 
ef i'w mam. 
29'A phan glybu ei ddisgyblion | 


Torri pen Ioan Fedyddiwr. 


Anno 
DOMINI 
ôl. 


P Matt, 16. 
14. 


A.D.30. 
ag Matt. 14, 


Luc 3. 19, 


r Lef. 18. 16. 
20, 2. 


s Matt. 14. 
6. a, 21. 26, 


UF ————nNn —í Ss si 
HWNW FU——p— 0 pp Noa ad ss? ——->->;.->?-:. s>; 


NS 


4 Neu, un 
o'i osgordd, 









Porth y pŵm mâl. 





u Luc 9, 10. 


5 ynghyd, 


x pen. 9. 20, 


y Matt. 14. 
13, 


£ Matt. 9. 
96. a 14.14, 


a Luc 9, 11. 


b Matt, 14, 
15. 
Luc 9, 12, 


ef, hwy a ddaethant ac a gymmer- 
asant ei gorph ef, ac a'i dodasant 
mewn bedd. 

30 *T " A'r apostolion a ymgasglas- 
ant at yr Iesu, ac a fynegasant iddo 
yr holl bethau, y rhai a wnaethent, 
$ a'r rhai hefyd a athrawiaethasent. 

31 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Deuwch eich hunain i le anghyfan- 
nedd o'r neilldu, a gorphwyswch en- 
cyd. Canys “llawer oedd yn dyfod 
ac yn myned, fel nad oeddynt yn 
cael ennyd cymmaint ag ìi fwytta. 

32?A hwy a aethant i le anghyf- 
annedd mewn llong o'r neilldu. 

33 A'r bobloedd a'u gwelsant hwy 
yn myned ymaith, a llawer a1 had- 
nabuant ef, ac a redasant yno ar 
draed o'r holl ddinasoedd, ac au 
rhag-flaenasant hwynt, ac a ym- 
gasglasant atto ef. 

34 “A'r Iesu, wedi myned allan, 

a welodd dyrfa fawr, ac a_dostur- 
iodd wrthynt, am eu bod fel defaid 
heb ganddynt fugail: ac *a dde- 
chreuodd ddysgu iddynt lawer o 
bethau. 
_ 85 PAc yna wedi ei myned hi yn 
llawer o'r dydd, y daeth ei ddis- 
gyblion atto ef, gan ddywedyd, Y 
lle sydd anial, ac weithian gy mae 
fu yn llawer o'r dydd : 

36 Gollwng; hwynt ymaith, fel yr 
elont i'r wlad oddi amgylch, ac i'r 
pentrefi, ac y prynont iddynt eu 
hunain fara: canys nid oes gan- 
ddynt ddim i'w fwytta. 

37 Ond efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Rhoddwch chwi 
iddynt beth i'w fwytta. A hwy a 
ddywedasant wrtho, A awn ni a 
phrynu gwerth deucan ceiniog o 
fara, ai roddi iddynt i'w fwytta? 

38 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa sawl torth sydd gennych? ewch, 
ac edrychwch. Ac wedi iddynt 
wybod, hwy a ddywedasant, Pump, 
a dau bysgodyn. 

39 Ac efe a orchymynodd iddynt 
beri i bawb eistedd yn fyrddeidiau 
ar y glaswellt. 

40 Â hwy a eisteddasant yn finteì- 
oedd a minteioedd, o fesur can- 
noedd, ac o fesur deg a deugeiniau. 

41 Ac wedi cymmeryd y pìm torth 
ar ddau bysgodyn, gan edrych:i 
fynu tu a'r nef, efe a fendithiodd, 
ac a dorrodd y bara, ac a'u rhoddes 
at ei ddisgyblion, i'w gosod ger eu 
bronnau hwynt: a'r ddau bysgodyn 
| rannodd efe rhyngddynt oll, 


928 


S. MARC, VI. 


42 A hwy oll a fwyttasant, ac a 
gawsant ddigon. | 

438 A chodasant ddeuddeg bas- 
gedaid yn llawn o'r briw-fwyd, ac 
o'r pysgod. 

44 A'r rhai a fwyttasent o'r torth- 
au, oedd ynghylch pîm mil o wŷr. 

45 “Ac yn y man efe a gymhell- 
odd ei ddisgyblion i fyned i'r llong, 
a myned or blaen i'r lân arall *i 
Bethsaida, tra fyddai efe yn goll- 
wng ymaith y bobl. . | 

46 Ac wedi iddo eu danfon hwynt 
ymaith, efe a aeth i'r mynydd i 
weddïo. 


47 « A 4phan aeth hi yn hwyr, yr. 


oedd y llong ar ganol y môr, ac 
yntau ei hun ar y tir. | 

48 Ac efe a'u gwelai hwynt yn flin 
arnynt yn rhwyfo; canys y gwynt 
oedd yn eu herbyn. Ac ynghylch 
y bedwaredd wylfa o'r nos efe a 
ddaeth attynt, gan rodio ar 
môr; ac *a fynnasai fyned heibio 
iddynt. | 

49 Ond pan welsant hwy ef yn 
rhodio ar y môr, hwy a_dybiasant 
mai drychiolaeth ydoedd: a Awy 
a waeddasant. gd 

50 (Canys hwynt oll a'i gwelsant 
ef, ac a ddychrynasant.) Ac yn y 
man yr ymddiddanodd efe â hwynt, 
ac y dywedodd wrthynt, Cymmer- 
wch gysur : myfi yw ; nac ofnwch. 

5l Ac efe a aeth i fynu attynt i'r 
llong; a'r gwynt a dawelodd.. A 
hwy a synnasant ynddynt eu hun- 
ain yn fwy o lawer, ac a ryfedd- 
asant. 

52 Oblegid ni ddeallasant am y 
iorthau Agymmy: canys yr oedd eu 
calon hwynt wedi caledu. 

583 Ac 'wedi iddynt ddyfod tros- 
odd, hwy a ddaethant i dir Gen- 
nesaret, ac a lâniasant. 

54 Ac wedi eu myned hwynt allan 
o'r llong, hwy a'i hadnabuant ef yn 
ebrwydd. 

55 Ac wedi iddynt redeg trwy 
gwbl o'r goror hwnnw, hwy a_ dde- 
chreuasant ddwyn oddi amgylch 
mewn gwelŷau rai cleifion, pa le 
bynnag y clywent ei fod ef. 

56 Ac i ba le bynnag yr elai efe 
i mewn, i bentrefi, neu ddinas- 
oedd, neu “ wlad, hwy a_ osodent y 
cleifion yn yr heolydd, ac a attolyg- 


Orist yn rhodio ar y môr. 


Anno 
DOMINI 
By, 


c Matt. 14, 
Ioan 6, 17. 
6 ar gyfer. 


d Matt. 14. 
29. 


e Edrych 
Luc M4, 28. 


f Matt, 14. 
ot. 


7 feusydd, 


ent iddo “gael o honynt gyffwrdd |€pen.5.2T, 
cymmaint ag âg ymyl ei wisg ef:| Ac...12 
a, chynnifer ag a gyffyrddasant, $ âg | $ Neu, 4 hi. 


ef, a iachâwyd. 


Traddodiadau dynion. 
PENNOD VII. 





Anno 
DOMINI 
92. 








Duw trwy draddodiadau dynion. 


yspryd aflan; 91 ac un oedd fyddar, ac âg 

attal dywedyd arno. 

NA *yr ymgasglodd atto y Pha- 
riseaid, a rhai o'r ysgrifenydd- 
ion a ddaethai o Jerusalem. 

2 A phan welsant rai o'i ddisgybl- 
“ea, ion eî â dwylaw “cyffredin (hynny 

ydyw, heb olchi,) yn bwytta bwyd, 
hwy a argyhoeddasant. 

3 Canys y Phariseaid, a'r holl 
Iuddewon, oni bydd iddynt olchi eu 
dwylaw yn “fynych, ni fwyttânt; 
gan ddal traddodiad yr hynafiaid. 

4 A phan ddelont o'r farchnad, oni 
bydd iddynt ymolchi, ni fwyttânt. 
A llawer o bethau eraill y sydd, y 
rhai a gymmerasant i'w cadw ; megis 
golchi cwppanau, ac ystenau, ac 
4 gwelŷau. | efyddynau, a * byrddau. 

5 Yna y gofynodd y Phariseaid a'r 
ysgrifenyddion iddo, Paham nad yw 
dy ddisgyblion di yn rhodio yn ol 
£raddodiad yr hynafiaid, ond bwytta 
eu bwyd â dwylaw heb olchi? 

6 Ond efe a aítebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Da y prophwyd- 


a Matt. 15. 
l. 


9 Neu, 
ddïwyd, 


odd Esaias am danoch chwi, rag- . 


rithwyr, fel y mae yn ysgrifenedig, 

>g 21 ? Y mae y bobl hyn yn fy anrhyd- 

'"''^^|eddu i â'w gwefusau, ond eu calon 
sydd bell oddi wrthyf. 

7 Eithr ofer y maent yn fy addoli, 
gan ddysgu 4n 4e dysgeidiaeth, or- 
chymynion dynion. 

8 Canys, gan adael heibio orchy- 
myn Duw, yr ydych yn dal íraddod- 
iad dynion ; sef golchiadau ystenau 
a chwppanau: a llawer eraill o'r 
cyffelyb: bethau yr ydych yn eu 
gwneuthur, 

9 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Gwych yr-ydych yn rhoi heibio or- 
chymyn Duw, fel y cadwoch eich 
traddodiad eich hunain. 

| 10 Canys Moses a ddywedodd, 
|“Exoi.20. |< Anrhydedda dy dad arth fam: “a'r 
| ,Deut.5.1. hwn a felldithio dad neu fam, bydd- 
nr. ed farw y farwolaeth. 
Dr | ll Ac meddwch chwithau, Os dy- 
2n wed dyn wrth ei dad neu ei fam, 
“ae, Ie |*Corban, hynny yw, Rhodd, irwy 
ba beth bynnag y ceit lês oddi 
wrthyf íi ; difai fydd. 

12 Ac nid ydych mwyach yn gad- 
ael iddo wneuthur dim i'w dad neu 
i'w fam; 


— 999 


S. MARC, VII. 


1 Y Phariseaid yn beio ar y disgyblion am 

fwytla heb ymolchi: 8 yn torri gorchymyn 
14 Nad 
yw bwyd yn halogi dyn. 24 Crist yn iachâu 
merch y wraig o Syrophenicia oddi wrth 


13 Gan ddirymmu gair Duw â'ch 
traddodiad eich hunain, yr hwn a 
draddodasoch chwi: a llawer o gy- 
ffelyb bethau a hynny yr ydych yn 
eu gwneuthur. 

14 1 A fchwedi galw atto yr holl 

dyrfa, efe a ddywedodd wrthynt, 
Gwrandêwch chwi oll arnaf, a deall- 
wch. : 
15 Nid oes dim allan o ddyn yn 
myned i mewn iddo, a ddichon ei 
halogi ef: eithr y pethau sydd yn 
dyfod allan o hono, y rhai hynny 
yw y pethau sydd yn halogi dyn. 

l6 “Od oes gan neb glustiau i 
wrandaw, gwrandawed. 

17 * A phan ddaeth efe i mewn i'r 
tŷ oddi wrth y bobl, ei ddisgyblion 
a ofynasant iddo am y ddammeg. 

18 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
Ydych chwithau hefyd mor ddi- 
ddeall? Oni wyddoch am bob peth 
oddi allan a êl i mewn i ddyn, na 
all hynny ei halogi ef; 

19 Oblegid nid yw yn myned i'w 
galon ef, ond i'r bol; ac yn myned 
allan i'r geudy, gan garthu yr holl 
fwydydd ? 

. 20 Ac efe a ddywedodd, Yr hyn 
sydd yn dyfod allan o ddyn, hynny 
sydd yn halogi dyn. 

21 'Canys oddi mewn, allan o 
galon dynion, y daw drwg-feddyl- 
iau, torr-prïodasau, putteindra, llof- 
ruddiaeth, 

22 Lladradau, cybydd-dod, dryg- 
ioni, twyll, anlladrwydd, drwg-lygad, 
cabledd, balchder, ynfydrwydd : 

23 Yr holl ddrwg bethau hyn 
sydd yn dyfod oddi mewn, ac yn 
halogi dyn. 

24 Y Ac Fefe a gyfododd oddi 
yno, ac a aeth,i gyffiniau Tyrus a 
Sidon; ac a aeth i mewn i dŷ, ac 
ni fynnasai i neb wybod: eithr ni 
allai efe fod yn guddiedig. 

25 Canys pan glybu gwraig, yr 
hon yr oedd ei merch fechan ag 
yspryd aflan ynddi, sôn am dano, 
hi a ddaeth ac a syrthiodd wrth ei 
draed ef: 

26 (A Groeges oedd y wraig, 
Syropheniciad o genedl) A hi a 
attolygodd iddo fwrw y cythraul 
allan o'i merch. 

97 A'r Iesu a ddywedodd wrthi, 
Gâd yn gyntaf i'r plant gael eu 
digoni: canys nid cymmwys yw 
cymmeryd bara y plant, a'ê daflu 
ì'r cenawon cwn. 

28 Hithau a attebodd ac a ddy- 


Pa beth a halog ddyn. 










f Matt, 15, 
10. 


& Matt. 11. 
15. 


h Matt. 15. 
15. 


î Gen, 6. 5. 
a8. 21. 
Matt. 16, 
19. 


k Matt. 15. 
2. 





| Jachâu wn mud a byddar. 


Anno 
DOMINI 
DO 





1 Matt. 15. 
29, 


m Mob. 9. 
92. 


n pen. 8, 23, 
oan 9, 6, 


o Ioan 11, 
4l.a l7.l, 

P Ioan ll, 
32, 38, 


dg pen. 5. 43, 


5 lefaru. 


a Matt. 15. 
92. 


wedodd wrtho, Gwir, O Arglwydd: 

ac etto y mae y cenawon dan y 

bwrdd yn bwytta o friwsion y plant. 

29 Ac efe a ddywedodd wrthi, Am 
y gair hwnnw dos ymaith: aeth y 
cythraul allan o'th ferch. 

30 Ac wedi iddi fyned i'w thŷ, hi 
a gafodd fyned o'r cythraul allan, 
a'i merch wedi ei bwrw ar y gwely. 

al T!Ac efe a aeth drachefn ym- 

aith o dueddau Tyrus a Sidon, ac a 

ddaeth hyd fôr Galilea, trwy ganol 

terfynau Decapolis. 

32 A "hwy a ddygasant atto un 
byddar, ag attal dywedyd arno ; ac 
a attolygasant iddo ddodi ei law 
arno ef. 

33 Ac wedi iddo ei gymmeryd ef 
o'r neilldu allan o'r dyrfa, efe a 
estynodd ei fysedd yn ei glustiau 
ef; ac "wedi iddo boeri, efe a gy- 
ffyrddodd â'i dafod ef; 

34 A "chan edrych tu a'r nef, efe 
Pa ocheneidiodd, ac a ddywedodd 
wrtho, Ephphatha, hynny yw, Ym- 
agor. 

35 Ac yn ebrwydd ei glustiau ef 
a agorwyd, a rhwym ei dafod a 
ddattodwyd; ac efe a lefarodd yn 
eglur. 

36 Ac 1efe a waharddodd iddynt 
ddywedyd i neb: ond po mwyaf y 
gwaharddodd efe iddynt, mwy o 
lawer y cyhoeddasant, 

37 A synnu a wnaethant yn an- 
feidrol, gan ddywedyd, Da y gwnaeth 
efe bob peth: y mae efe yn gwneuth- 
ur i'r byddariaid glywed, ac i'r 
mudion * ddywedyd. 

PENNOD VIII. 

1 Orist yn porthi y bobl yn rhyfeddol: 10 yn 
naccâu rhoddi arwydd i'r Phariseaid: 14 
yn rhybuddio eî ddisgyblion â ochelyd sur- 
does y Phariseaid, a surdoes Herod : 22 yn 
rhodd eî olwg î ddyn dall: 21 yn cydna- 
bod mai efe yw Orist, yr hwn a ddïoddefai, 
ac a gyfodai eilwailh : 34 ac yn annog â fod 
yn ddïoddefgar mewn erlid o achos proffesu 


yr efengyl. 

N y dyddiau hynny, *pan oedd 

y dyrfa yn fawr iawn, ac heb 
ganddynt ddim i'w fwytta, y galw- 
odd yr Iesu ei ddisgyblion atto, ac 
a ddywedodd wrthynt, 

2 Yr wyf fi yn tosturio wrth y 
dyrfa, oblegid y maent hwy dridiau 
weithian yn aros gyd â mi, ac nid 
oes ganddynt ddim i'w fwytta : 

3 Ac os gollyngaf hwynt ymaith 
ar eu cythlwng i'w teiau eu hunain, 
hwy a lewygant ar y ffordd: canys 
rhai o honynt a ddaeth o bell. 


920 


S. MARC, VIII. 


4 A'i ddisgyblion ef a'i hattebas- 
ant, O ba le y gall neb ddigoni y rhai 
hyn â bara yma yn yr anialwch ? 

5 Ac efe a ofynodd iddynt, Pa 
sawl torth sydd gennych? A hwy 
a ddywedasant, Saith. 

6 Ac efe a orchymynodd i'r dyrfa 
eistedd ar y llawr: ac a gymmerodd 
y saith dorth, ac a ddïolchodd, ac 
a'w torrodd hwynt, ac a'w rhoddes 
i'w ddisgyblion, fel y gosodent 
hwynt ger eu bronnau; a gosodas- 
ant hwynt ger bron y bobl. 

7 Ac yr oedd ganddynt ychydig 
bysgod bychain: ac Pwedi iddo fen- 
dithio, efe a barodd ddodi y rhai 
hynny hefyd ger ew bronnau hwynt. 

8 A hwy a fwyttasant, ac a ddi- 
gonwyd: a hwy a godasant o'r briw- 
fwyd gweddill, saith fasgedaid. 

9 A'r rhai a fwyttasent oedd yng- 
hylch pedair mil: ac efe au goll- 
yngodd hwynt ymaith. 

10 1 “Ac yn y man, wedi iddo fyn- 
ed i long gyd â'i ddisgyblion, efe 
a ddaeth i barthau Dalmanutha., 

ll A'r “Phariseaid a ddaethant 
allan, ac a ddechreuasant ymholi 
âg ef, gan geisio ganddo arwydd 
o'r nef, gan ei demtio. | 

12 Yntau, gan ddwys-ocheneidio 
yn ei yspryd, a ddywedodd, Beth 
a wna y genhedlaeth yma yn ceisio 
arwydd? Yn wir meddaf i chwi, Ni 
roddir arwydd i'r genhedlaeth yma. 

13 Ac efe au gadawodd hwynt, 
ac a aeth i'r llong drachefn, ac a 
dynnodd ymaith i'r lân arall. 

14 S| *A'r disgyblion a adawsant 
yn anghof gymmeryd bara, ac nid 
oedd ganddynt gyd â hwynt ond 
un dorth yn y llong. 

15 . Yna y gorchymynodd efe idd- 
ynt, gan ddywedyd, Gwyliwch, ym- 
ocelwch rhag surdoes y Phariseaid, 
a surdoes Herod. 

16 Ac ymresymmu a wnaethant y 
naill wrth y llall, gan ddywedyd, 
Hyn sydd “oblegid nad oes gen- 
nym fara. 

17 A phan wybu yr Iesu, efe a 
ddywedodd wrthynt, Pa ymresym- 
mu yr ydych, am nad oes gennych 
fara? "onid ydych chwi etto yn 
ystyried, nac yn deall? ydyw eich 
calon etto gennych wedi caledu ? 

18 A chennych lygaid, oni wel- 
wch? a chennych glustiau, oni 
chlywch? ac onid ydych yn cofio? 

19 !Pan dorrais y pìm torth Aym- 
ny ym mysg y pîm mil, pa sawl 


Porthi pedair mil o wŷr. 





b Matt. 14. 
19, 


c Matt. 15. 
99, 


d Matt. 12, 
| 98.a 16. l. 
Ioan 6, 30. 


e Matt. I6. 
6. 


f Matt. 16. 6. 
Luc 12.1, 

E Matt. 16, 
ae 

h pen. 6. 52, 


í Matt. 14. 
20. 


pen. 6. 49. 
oan 6. 13. 


Rhoddi golwg 4 un dall. 


Anno 
DOMINI 
92. 





k Matt. 15, 
SY 
ad, 8. 


i pen, 7. 33, 


m Matft.8. 4. 
pen, 6. 43, 






n Matt. 16, 
Luc 9, 18. 


o Matt, 14. 
2 


2 hynny. 


P fIatt. 16. 
21, a. 17. 22, 
| Luc 9, 22, 


basgedaid yn llawn o friw-fwyd 
a scodasoch i fynu? Dywedasant 
wrtho, Deuddeg. 

20 A Ephan dorrais y saith ym 
mhlith y pedair mil, llonaid pa sawl 
basged o friw-fwyd a godasoch i 
fynu? A hwy a ddywedasant, Saith. 

291 Ac efe a2 ddywedodd wrthynt, 
Pa fodd nad ydych yn deall? 

99 «4 Ac efe a ddaeth i Bethsaida ; 
a hwy a ddygasant atto un dall, ac 
a ddeisyfasant arno ar iddo gy- 
ffwrdd âg ef. 

23 Ac wedi ymaflyd yn llaw y 
dall, efe a'i tywysodd ef allan o'r 
dref: ac !wedi iddo boeri ar ei 
lygaid ef, a dodi ei ddwylaw arno, 
efe a ofynodd iddo, a oedd efe yn 
gweled dim, 

24 Ac wedi edrych i fynu, efe a 
ddywedodd, Yr ydwyf yn gweled 
dynion megis prennau yn rhodio, 

25 Wedi hynny y gosododd efe eî 
ddwylaw drachefn ar ei lygaid ef, 
ac a barodd iddo edrych i fynu: ac 
efe a gafodd ei olwg, ac efe a welai 
bawb o bell, ac yn eglur. 

26 Ac efe a1 hanfonodd ef adref, 
i'w dŷ, gan ddywedyd, Na ddos i'r 
dref, ac "na ddywed i neb yn y 
dref, 

27 Y "A'r Iesu a aeth allan, efe 
a'i ddisgyblion, i drefi Cesarea Phiì- 
lippi: ac ar y ffordd efe a ofyn- 
odd i'w ddisgyblion, gan ddywedyd 
wrthynt, Pwy y mae dynion yn dy- 
wedyd fy mod i? 

28 A hwy a atíebasant, "Ioan 
Fedyddiwr ; a rhai, Elias; ac eraill, 
Un o'r prophwydi. 

29 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ond pwy yr ydych chwi yn dy- 
wedyd fy mod i? A Phetr a atteb- 
odd ac a ddywedodd wrtho, Ti yw 
y Crist. n N an 

30 Ac efe a orchymynodd iddynt 
na ddywedent i neb * an dano. a 

91 Ac Pefe a ddechreuodd eu dysgu 
hwynt, fod yn rhaid ìi Fab y dyn 
oddef llawer, ai wrthod gan yr 
henuriaid, a'r arch-offeiriaid, a'r 
ysgrifenyddion, a'i ladd, ac wedi 
tridiau adgyfodi. 

32 A'r ymadrodd hwnnw a ddy- 
wedodd efe yn eglur. A Phetr a 
ymaflodd ynddo, ac a ddechreuodd 
ei geryddu ef. 

33 Eithr wedi iddo droi, ac edrych 
ar ei ddisgyblion, efe a geryddodd 
Petr, gan ddywedyd, Dos ymaith 
yn fy ol i, Satan; am nad wyt yn 


931 


S“ MARC, IX. 


synied y pethau sydd o Dduw, ond 
y pethau sydd o ddynion. 

34 9 Ac wedi iddo alw atto y 
dyrfa, gyd â'i ddisgyblion, efe a 
ddywedodd wrthynt, « Y neb a fyn- 
no ddyfod ar fy ol i, ymwaded âg 
ef ei hun, a chyfoded ei groes, a 
dilyned fi. 

35 Canys 'pwy bynnag a fynno 
gadw ei einioes, ai cyll hi: ond 
pwy bynnag a gollo ei einioes er 
fy mwyn i ar efengyl, hwnnw a'i 
ceidw hi. 

36 Canys pa lesâd i ddyn, os ennill 
yr holl fyd, a cholli ei enaid ei hun? 

37 Neu pa beth a rydd dyn yn 
gyfnewid am ei enaid? 

38 Canys *pwy bynnag *a fyddo 
cywilydd ganddo fi am geiriau yn 
yr odinebus ar bechadurus gen- 
hedlaeth hon; bydd cywilydd gan 
Fab y dyn yntau hefyd, pan ddêl 
yngogoniant eì Dad, gyd âr ang- 
elion sanctaidd. 

PENNOD IX. 

2 Gwedd-newidiad yr Iesu. 11 Efe yn dysgu 
ei ddisgyblion ynghylch dyfodiad Elias? 14 
yn bwrw allan yspryd mud a byddar : 90 yn 
rhag-fynegi e4 farwolaeth a'i adgyfodiad ; 
99 yn annog eî ddisgyblion â ostyngeidd- 
rwydd: 98 gan erchi iddynt, na luddient y 
rhai nid ydynt yn eu herbyn, ac na roddent 
rwystr ŷ neb.o'r fyddloniaid. 

C efe a ddywedodd wrthynt, 
“Yn wir yr wyf yn dywedyd 

i chwi, fod rhai o'r rhai sydd yn 

sefyll yma, nì phrofant angau, hyd 
oni welont deyrnas Dduw wedi 
dyfod mewn nerth. 

2 4 PAc wedi chwe diwrnod, y 
cymmerth yr lesu Petr, ac lago, 
ac Ioan, ac au dug hwynt i fynydd 
uchel, eu hunain o'r neilldu : ac efe 
a wedd-newidiwyd yn eu gŵydd 
hwynt. 

3 A'i ddillad ef a aethant yn ddis- 
glaer, yn gannaid iawn fel eira; y 
fath nì fedr un pannwr ar y ddaear 
eu cannu. 

4 Ac ymddangosodd iddynt Elïas, 
gyd â Moses: ac yr oeddynt yn 
ymddiddan â'r Iesu. 

5 A Phetr a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth yr Iesu, Rabbi, da 
yw i ni fod yma: a gwnawn dair 
pabell; i ti un, ac i Moses un, ac 
i Elïas un. 

6 Canys nis gwyddai beth yr oedd 
yn ei ddywedyd: canys yr oeddynt 
wedi dychrynu. 

7 A daeth cwmmwl yn cysgodi 
drostynt hwy : a llef a ddaeth allan 


Gwedd-newidiad, Orist. 





9 Matt, 10, 
98. a.16, 24, 
Luc 9. 93, 
al4,27. 


r Joan 12, 
25. 


s Matt, 10, 
33. 


t Edrych 
Rhuf. 1.16. 
2 Tim. 1. 8. 


a Matt, 16, 
28. 
Luc 9, 27. 


au 17. 
Luc 9, 2S, 


Am ddyfodiad, Ellas. 


Anno 
YY, 


aU —— 


c Mal. 4. 5. 
Matt. 17. 
10, 


d Ps. 22. 6. 
Eg. 59. 2, 


&c. 
Dan. 9, 26, 
e Phil. 2,7. 


f Matt. 11, 
Luc 1.17. 


2 â hwynt? 
& Matt, 17. 
14. 
Luc 9, 38. 


9 maedda. 


h pen, 1, 26. 


o'r cwmmwl, gan ddywedyd, Hwn 
yw fy anwyl Fab ; gwrandêwch ef. 

8 Ac yn ddisymmwth, pan edrych- 
asant o amgylch, ni welsant neb 
mwy, ond yr Iesu yn unig gyd â 
hwynt. 

9 A phan oeddynt yn dyfod i 
waered o'r mynydd, efe a orchymyn- 
odd iddynt na ddangosent i neb 
y pethau a welsent, hyd pan ad- 
gyfodai Mab y dyn o feirw. 

10 A hwy a gadwasant y gair gyd 
â hwynt eu hunain, gan gyd-ymholi 
beth yw yr adgyfodi o feirw. 

11 1 A hwy a ofynasant iddo, gan 
ddywedyd, Paham y dywed yr ys- 
grifenyddion, “fod yn rhaid i Elïas 
ddyfod yn gyntaf? 

12 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Elias yn ddïau 
gan ddyfod yn gyntaf a edfryd bob 
peth; îa'r modd yr ysgrifenwyd 
am Fab y dyn, y dïoddefai lawer 
o bethau, ac * y dirmygid ef. 

13 Eithr yr wyf yn dywedyd i 
chwi, ddyfod fElïas yn ddïau, a 
gwneuthur o honynt iddo yr hyn 
a fynnasant, fel yr ysgrifenwyd am 
dano. 

14 1 A phan ddaeth efe at e ddis- 
gyblion, efe a welodd dyrfa fawr 
yn eu cylch hwynt, a'r ysgrifenydd- 
ion yn cyd-ymholi â hwynt. 

15 Ac yn ebrwydd yr holl dyrfa, 
pan ganfuant ef, a ddychrynasant, 
a chan redeg atto, a gyfarchasant 
iddo. 

16 Ac efe a ofynodd i'r ysgrifen- 
yddion, Pa gyd-ymholi yr ydych 
7 yn eich plith ? 

l7 Ac “un or dyrfa a attebodd 
ac a ddywedodd, Athraw, mi a 
ddygais fy mab attat, ag yspryd 
mud ynddo: 

18 A pha le bynnag y cymmero ef, 
efe a'i “rhwyga; ac yntau a fwrw 
ewyn, ac a ysgyrnyga ddannedd, ac 
y mae yn dihoeni: ac mi a ddywed- 
ais wrth dy ddisgyblion ar iddynt 
ei fwrw ef allan ; ac nis gallasant. 

19 Ac efe a attebodd iddynt, ac 
a ddywedodd, O genhedlaeth an- 
ffyddlawn, pa hyd y byddaf gyd 
â chwi? pa hyd y goddefaf chwi? 
dygwch ef attaf fi. 

20 A hwy a'i dygasant ef atto. A 
hRphan welodd ef, yn y man yr 
yspryd a'i drylliodd ef; a_ chan 
syrthio ar y ddaear, efe a ymdreigl- 
odd, dan falu ewyn. 

21 A gofynodd y> Jesu i'w dad ef, 


992 


S. MARC, IX. 


Beth sydd o amser er pan ddarfu 
fel hyn iddo? Yntau a ddywedodd, 
Er yn fachgen. 

22 A mynych y taflodd efe ef yn 
tân, ac i'r dyfroedd, fel y difethai 
efe ef: ond os gelli di ddim, cym- 
morth ni, gan dosturio wrthym. 

23 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
iOs gelli di gredu, pob peth a all 
fod i'r neb a gredo. 

24 Ac yn y fan tad y bachgen, dan 
lefain ac wylofain, a. ddywedodd, 
Yr wyf fi yn credu, O Arglwydd; 
cymmorth fy anghrediniaeth 1. 

25 A phan welodd yr Iesu îod y 
dyrfa yn cyd-redeg atto, efe a gcer- 
yddodd yr yspryd aflan, gan ddy- 
wedyd wrtho, 7'yd4 yspryd mud a 
byddar, yr wyf fi yn gorchymyn i 
ti, Tyred allan o hono, ac na ddos 
mwy iddo ef. 

26 Ac wedi êr yspryd lefain, a 
dryllio llawer arno ef, efe a aeth 
allan: ac yr oedd efe fel 47 marw, 
fel y dywedodd llawer ei farw of. 

27 A'r Iesu a'i cymmerodd ef er- 
byn ei law, ac a'ii cyfododd; ac efe 
a safodd i fynu. 

28 Ac wedi iddo fyned i mewn i'r 
tŷ, eì ddisgyblion a ofynasant iddo 
or neilldu, Paham na allem ni ei 
fwrw ef allan € 

29 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y rhyw hwn ni all er dim ddyfod 
allan, ond trwy weddi ac ympryd. 

30 $ EAc wedi ymadael oddi yno, 
hwy a ymdeithiasant trwy Galilea: 
ac ni fynnai efe wybod o neb. 

31 Canys yr oedd efe yn dysgu ei 
ddisgyblion, ac yn dywedyd wrth- 
ynt, !Y traddodid Mab y dyn i 
ddwylaw dynion, ac y lladdent ef; 
ac wedi ei ladd, yr adgyfodai y 
trydydd dydd. 

32 Ond nid oeddynt hwy yn deall 
yr ymadrodd, ac ofni yr oeddynt 
ofyn iddo. 

33 4 Ac "efe a ddaeth i Caperna- 
um: aphan oedd efe yn y tŷ, efe a 
ofynodd iddynt, Beth yr oeddych 
yn ymddadleu yn eich plith eich 
hunain ar y ffordd * 

34 Ond hwy a dawsant â sôn: 
canys ymddadleuasent â'u gilydd 
ar y ffordd, pwy a fyddai fwyaf. 

35 Ac efe a eisteddodd, ac a 
alwodd y deuddeg, ac a2 ddywed- 
odd wrthynt, " Os myn neb fod yn 
gyntaf, efe a fydd olaf or cwbl, a 
gweinidog i bawb. 

36 Ac “efe a gymmerth fachgen- 


Yr yspryd mud a byddar. 


Anno 
DOMINI 
nyn. 





i Luc 17, 6. 


k Matt. T7. 


ì Luc 9. 44. 


m Matt. 18, 
Luc 9. 46. 


n Matt, 20. 
pen, 10, 43. 


open, 10, 16. 





Am ochclyd rhwystrau. 


Anno 
DOMINI 
Ba 


P Matt. 10. 
40, 


Ga Luc 9. 49, 


r 1 Oor. 12, 
a 


s Matt. 12. 
90, 


$ Matt, 10, 
42, 


Lu 18. 
Luc W.E 


x Matt. 5. 
29. a 18. 8, 

4 Neu, a 
wna 4 tì 
droseddu: 
ac felly 
ad, 45, 47, 


7 Es. 66, 24, 


z Lef, 2, 13. 


a Matt, 5. 
Luc 4.31. 


nyn, ac a'i gosododd ef yn eu canol 
hwynt: ac wedi iddo ei gymmeryd 
ef yn ei freichiau, efe a ddywedodd 
wrthynt, 

37 Pwy bynnag a dderbynio un 
or cyfryw fechgyn yn fy enw li, 
sydd yn fy nerbyn i: a Pphwy byn- 
nag am derbyn i, nid myfì y mae 
yn ei dderbyn, ond yr hwn am 
danfonodd i. 

38 Y Ac Ioan a'i hattebodd ef, 
gan ddywedyd, Athraw, ni a welsom 
un yn bwrw.allan gythreuliaid yn 
dy enw di, yr hwn nid yw yn ein 
dilyn ni; ac ni a waharddasom 
iddo, am nad yw yn ein dilyn ni. 

39 A'r Iesu a ddywedodd, Na wa- 
herddwch iddo ; 7 canys nid oes neb 
a wna wyrthiau yn fy enw i, ac a 
all yn y fan roi drygair i mi. 

40 "Canys: y neb nid yw i'n her- 
byn, on tuniymae -: 

41 *Canys pwy bynnag a roddo 
ì chwi i'w yfed gwppanaid o ddwfr 
yn fy enw i, am eich bod yn perthyn 
1 Grist, yn wir meddaf i chwi, Ni 
chyll efe ei obrwy. 

42 A “phwy bynnag a rwystro un 
o'r rhai bychain Ay2 sydd yn credu 
ynof fi, gwell oedd iddo osod maen 
melin o amgylch ei wddf, a'i daflu 
1r môr. 

43 Ac *os dy law *oth rwystra, 
torr hi ymaith: gwell yw i ti fyned 
1 mewn i'r bywyd yn anafus, nag a 
dwy law gennyt fyned i uffern, i'r 
tân anniffoddadwy : 

44 3 Lle nid yw eu pryf hwynt yn 
marw, na'r tân yn diffodd. 

45 Ac os dy droed a'th rwystra, 
torr ef ymaith: gwell yw i ti fyned 
1 mewn i'r bywyd yn gloff, nag a 
dau droed gennyt dy daflu i uffern, 
i'r tân anniffoddadwy : 


46 Lle nid yw eu pryf hwynt yn: 


marw, na'r tân yn diffodd. 

47 Ac os dy lygad a'th rwystra, 
bwrw ef ymaith: gwell yw i ti fyn- 
ed i mewn i deyrnas Dduw yn un- 
llygeidiog, nag a dau lygad gennyt 
dy daflu i dân uffern : 

48 Lle nid yw eu pryf hwynt yn 
marw, na'r tân yn diffodd. 

49 Canys pob un a helltir â 
thân, Za phob aberth a helltir â 
halen. 

50 a Da, yw yr halen : ond os bydd 
yr halen yn ddihallt, â pha beth 
yr helltwch ef? Bid gennych halen 


»Rhwn12. | ynoch eich hunain, a? byddwch 





Heb.12.1. | heddychlawn â'ch gilydd. 


993 


S MARC, X. 





PENNOD X. 

2 Orist yn ymresymmwu â'r Phariseaid ynghylch 
ysgar : 19 yn bendithio y plant a ddygwyd 
atto? 1T yn atteb $ wr goludog, pa fodd 
y cai etifeddu bywyd tragywyddol: 29 yn 
dangos i'w ddisgyblion berygl golud : 28 yn 
addaw gwobrau ŵ'r sawl a ymadawo â dîm 
er mwyn yr efengyl: 92 yn rhag-fynegi eî 
farwolaeth, a'i adgyfodiad: 35 yn gorchym- 
yn â feibion Zebedêus, a geisient barch gan- 
ddo, feddwl yn hytrach am ddïoddef gyd âg 
ef ; 46 ac yn rhoddi eî olwg 4 Bartimêus. 

Av “efe a gyfododd oddi yno, ac 

a aeth i dueddau Judea, trwy 

y £u hwnt i'r Iorddonen; a'r bobl- 

oedd a gyd-gyrchasant atto ef 

drachefn: ac fel yr oedd yn arferu, 
efe au dysgodd hwynt drachefn. 

2 * A'r Phariseaid, wedi dyfod 
atto, a. ofynasant iddo, Ai rhydd ìi 
wr roi ymaith ei wraig? gan eì 
demtio ef. 

3 Yntau a attebodd ac a ddywed- 
odd wrthynt, Beth a orchymynodd 
Moses i chwi? 

4 A hwy a ddywedasant, ? Moses a 
ganiattaodd ysgrifenu llythyr ysgar, 
a'i gollwng hi ymaith. 

5 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, O achos eich cal- 
on-galedwch chwi yr ysgrifenodd 
efe i chwì y gorchymyn hwnnw : 

6 Ond o ddechreuad y creadig- 
aeth, “yn wrryw a benyw y gwnaeth 
Duw hwynt. 

7 “Am hyn y gâd dyn ei dad a'i 
fam, ac y glŷn wrth ei wraig ; 

8 A hwy ill dau a fyddant un 
cnawd: fel nad ydynt mwy ddau, 
ond un cnawd. 

9 Y peth gan hynny a gyssylltodd 
Duw, na wahaned dyn. 

10 Ac yn y tŷ drachefn ei ddis- 
ey DlIOR a ofynasant iddo am yr un 

eth. 

Fn Ac efe a ddywedodd wrthynt, 

“Pwy bynnag a roddo ymaith ei 

wraig, ac a brïodo un arall, y mae 

yn godinebu yn ei herbyn hi. 

12 Ac os gwraig a ddyry ymaith 
ei gwr, a phrïodi un arall, y mae 
hi yn godinebu. 

13 A fhwy a ddygasant blant 
bychain atto, fel y cyffyrddai efe â 
hwynt: wr disgyblion a geryddas- 
ant y rhai oedd yn eu dwyn hwynt. 

14 A'r Iesu pan welodd Aynny, 
fu anfoddlawn, ac a ddywedodd 
wrthynt, Gadêwch i blant bychain 
ddyfod attaf fi, ac na waherddwch 
iddynt: canys “eiddo y cyfryw rai 
yw teyrnas Dduw. 


Ggô 


15 Yn wir meddaf ìi chwi, PPwy |s 


Am ysgartiaeth. 


Anno 
DOM 
sd. 





-FH att. 19, 
Ionn 10,40, 
all.7, 


b Deut. 24, 
Matt. 5.31. 


c Gen. 1, 27. 


d Gen, 2. 24, 
1 Cor. 6. 16. 
Eph. 5, 31, 


e Matt. 5. 
92. & 19, 9, 
Luc 16. 18, 
1 Cor, 7.10, 


f Matt. 19, 
Luc 18. 15. 







E£) Oor. 14, 


1 Petr 2,2, 
h Matt. 18. 


Perygl golud. 


DO 





i Matt. 19. 
Luc 18, 18. 


E Exod. 20, 
Rhuf.19. 9. 


I Matt. 6.19, 
Luc 12, 33, 
a, l6, 9, 


n Jor, 22. 17. 
Luc 1, 397. 


9 Matt. 19, 
Luc 18, 28, 


Anno_ | bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw 


fel dyn bach, nid â efe i mewn iddi. 

l6 Ac efe a'u cymmerodd hwy yn 
ei freichiau, ac a roddes eê ddwy- 
law arnynt, ac a'u bendithiodd. 

17 4 'Ac wedi iddo fyned allan 
ì'r ffordd, rhedodd un aíto, a gos- 
tyngodd iddo, ac a ofynodd iddo, 
O Athraw da, beth a wnaf fel yr 
etifeddwyf fywyd tragywyddol? 

18 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Paham y gelwi fi yn dda? nid oes 
neb da ond un, sef Duw. 

19 Ti a wyddost y gorchymynion, 


Na “ odineba, Na ladd, Na ladratta, 


Na cham-dystiolaetha, Na cham- 
golodau Anrhydedda dy dad a'th 
am. 

20 Yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Athraw, y rhai hyn 
i gyd a gedwais o'm hieuengctid. 

21 A'r Iesu gan edrych arno, a'i 
hoffodd, ac a ddywedodd wrtho, 
Un peth sydd ddiffygiol i ti: dos, 
gwerth yr hyn oll sydd gennyt, a 
dyro i'r tlodion ; a thi a gei ' drysor 
yn y nef: a thyred, a chymmer i 
fynu y groes, a dilyn fi. 

22 Ac efe a bruddhaodd wrth yr 
ymadrodd, ac a aeth ymaith yn 
athrist: canys yr oedd ganddo fedd- 
iannau lawer. 

23 9 A'r Iesu a edrychodd o 
amgylch, ac a ddywedodd wrth ei 
ddisgyblion, Mor anhawdd yr â y 
rhai y mae golud ganddynt i deyrn- 
as Dduw ! 

24 A'r disgyblion a frawychasant 
wrth ei eiriau ef. Ond yr Iesu a 
attebodd drachefn, ac a ddywedodd 
wrthynt, O blant, mor anhawdd yw 
i'r rhai sydd “â'u hymddiried yn 
eu golud fyned ìi deyrnas Dduw ! 

25 Y mae yn haws i gamel fyned 
trwy grai y nodwydd, nag i oludog 
fyned i mewn i deyrnas Dduw. 

26 A hwy a synnasant yn ddirfawr, 
gan ddywedyd wrthynt eu hunain, 
A phwy a all fod yn gadwedig? 

27 A'r Iesu, wedi edrych arnynt, 
a ddywedodd, Gyd â dynion am- 
mhosibl yw, ac nid gyd â Duw: 
canys "pob peth sydd bosibl gyd 
â Duw. 

28 | “Yna y dechreuodd Petr 
ddywedyd wrtho, Wele, nyni a ad- 
awsom bob peth, ac a'th ddilyn- 
asom di. 

29 A'r Iesu a aítebodd ac a ddy- 
wedodd, Yn wir meddaf i chwi, Nid 
oes neb a'r a adawodd dŷ, neu frod- 


934 .. ” 


S. MARC, X. 


Cais meibion Zebed€us. 


yr, neu chwïorydd, neu dad, neu|. Amno 


fam, neu wraig, neu blant, neu dir- 
oedd, o'm hachos i a'r efengyl, 

30 A'r ni dderbyn y cân cym- 
maint yr awrhon y pryd hwn, dai, 
a brodyr, a. chwïorydd, a mammau, 
a phlant, a thiroedd, ynghyd âg 
erlidiau; ac yn y byd a ddaw, fywyd 
tragywyddol. 

31 POnd llawer rhai cyntaf a fydd- 
ant ddiweddaf; a'r diweddaf fydd- 
ant gyntaf. 

32 4 Ac “yr oeddynt ar y ffordd 
yn myned i fynu i Jerusalem; ac yr 
oedd yr Iesu yn myned o'u blaen 
hwynt: a hwy a frawychasant; ac 
fel yr oeddynt yn canlyn, yr oedd 
arnynt ofn. Ac wedi iddo drachefn 
gymmeryd y deuddeg, efe a dde- 
chreuodd fynegi iddynt y pethau 
a ddigwyddent iddo ef: 

33 Oanys wele, yr ydym ni yn 
myned i fynu i Jerusalem ; a Mab 
y dyn a draddodir i'r arch-offeir- 
laid, ac ir ysgrifenyddion; a hwy 
a'i condemniant ef ìi farwolaeth, ac 
a'i (raddodant ef i'r Cenhedloedd : 

34 A hwy aii gwatwarant ef, ac 
ai fflangellant, ac a boerant arno, 
ac ai lladdant: a'r trydydd dydd 
yr adgyfyd. 

35 1 A "daeth atto Iaco ac Ioan, 
meibion Zebedêus, gan ddywedyd, 
Athraw, ni a fynnem wneuthur o 
honot i ni yr hyn a ddymunem. 

36 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
Beth a fynnech i mi ei wneuthur i 
chwi? 

37 Hwythau a ddywedasant, wrtho, 
Caniaítâ i ni eistedd, un ar dy dde- 
heulaw, a'r llall ar dy aswy, yn dy 
ogoniant. 

. 38 Ond yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Ni wyddoch pa beth yr ydych 


'yn ei ofyn: a ellwch chwi yfed o'r 


cwppan yr wyf fi yn ei yfed? a'ch 
bedyddio â'r bedydd y'm bedyddir 
i âg ef? 

39 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Gallwn. A'r Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Dïau yr yfwch o'r cwppan 
yr yfwyf fi; ac y'ch bedyddir âr 
bedydd y bedyddir finnau : 

40 Ond eistedd ar fy neheulaw 
a'm haswy, nid eiddof fi ei roddi; 
ond i'r rhai y darparwyd. 

41 A phan glybu y deg, hwy a 
ddechreuasant “fod yn anfoddlawn 
ynghylch Iago ac Ioan. 

42 A'r Iesu a'u galwodd hwynt 


DOMINI 
o9. 





P Matt. 19, UN 
90. a 20, 16. 
Luc 13, 30, 


ag Matt. 20, 
17. 
Luc 18. 31. 


r Matt. 20, 
20. 


2 sorri wrth. 


atto,ac a ddywedodd wrthynt, *Chwi ìi Luc 22. 25, 


Rhoddi & olwg  Bartimêus. 





Anno 
. DOMINI 
ny 





$ Gr. 
a fydd. 


4 Gr, 
a fydd. 


$ Ioan 13, 
l4, — 
Phil 217, 

u 1 Tim. 2, 


y'it. 2, 14. 
x Matt, 20, 


Luc 18, 35, 


5 Rabboni. 
Gwel Ioan 
20. 16. 


7 Matt, 9, 
pen. 6. o4., 

6 Neu, 
achubodd, 


» Matt. 21, 


4b 
Luc 19. 29 
Ioan 12,14, 


a wyddoch fod y rhai a dybir eu 
bod yn llywodraethu ar y Coen- 
hedloedd, yn tra-arglwyddiaethu ar- 
nynt; a'u gwŷr mawr hwynt yn 
tra-awdurdodi arnynt. 

43 Eithr nid felly y bydd yn eich 
plith chwi: ond pwy bynnag a 
ewyllysio fod yn fawr yn eich plith, 
* bydded weinidog i chwi; 

44 A phwy bynnag o honoch a 
fynno fod yn bennaf, *bydded was 
i bawb. 

45 Canys *ni ddaeth Mab y dyn 
i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, 
ac "i roì ei einioes yn bridwerth 
droslawer. 

46 SI *A hwy a ddaethant i Jericho. 
Ac fel yr oedd efe yn myned allan o 
Jericho, efe a'i ddisgyblion, a bagad 
o bobl, Bartimêus ddall, mab Time- 
us, oedd yn eistedd ar fin y ffordd, 
yn cardotta. 

47 A phan glybu mai yr Iesu o 
Nazareth ydoedd, efe a ddechreu- 
odd lefain, a dywedyd, Iesu, mab 
Dafydd, trugarhâ wrthyf. 

48 A llawer a'i ceryddasant ef, i 
geisio ganddo dewi: ond efe a lef- 
odd yn fwy o lawer, Mab Dafydd, 
trugarhâ wrthyf. 

49 A'r Iesu a safodd, ac a archodd 
ei alw ef.. A hwy a alwasant y dall, 
gan ddywedyd wrtho, Cymmer gal- 
on; cyfod: y mae efe yn dy alw di. 

50 Ond efe, wedi taflu ei gochl 
ymaith, a gyfododd, ac a ddaeth at 
yr Iesu. 

5l A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Beth a fynni i mi ei 
wneuthur i ti? A'r dall a ddywed- 
odd wrtho, *Athraw, caffael o honof 
fy ngolwg. 

52 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Dos ymaith: 7 dy ífydd a'th “iach- 
aodd. Ac yn y man y cafodd efe 
ei olwg, ac efe a ddilynodd yr Iesu 


ar hyd y ffordd. 


PENNOD XI. 

1 Orist yn marchogaeth mewn goruchafiaeth 4 
Jerusalem: 12 yn melldithio y pren deiliog 
dijrwyth: 15 yn glanhâu y deml: 20 yn 
annog eî ddisgyblion â fod yn ddisigl, mewn 
vdd; ac î faddeu i'w gelynion: 27 ac yn 
amddiffyn fod eî weithredoedd ef yn gyf- 
reiihlawn, trwy dystiolaeth Ioan, yr hwn oedd 
wr wedi eî ddanfon oddi wrth Dduw. 


C “wedi eu dyfod yn agos i Je- 
rusalem, i Bethphage a_Beth- 
ania, hyd fynydd yr Olew-wydd, efe 
a anfonodd ddau o'i ddisgyblion, 
2 Ac a ddywedodd wrthynt, Ewch 
ymaith i'r pentref sydd gyferbyn â 





95 


ant gangau o'r gwŷdd, ac a'w taen- 


S. MARO, XI. Orist yn marchogaeth î Jerusalem. 


chwi: ac yn y man wedi y deloch i 
mewn iddo, chwi a gewch ebol wedi 
el rwymo, ar yr hwn nid eistedd- 
odd neb; gollyngwch ef yn rhydd, 
a dygwch ymaith. 

3 Ac os dywed neb wrthych, Pa- 
ham y gwnewch hyn? dywedwch, 
Am fod yn rhaid i'r Arglwydd 
wrtho; ac yn ebrwydd efe ai den- 
fyn yma. 

4 A hwy a aethant ymaith, ac a 

gawsant yr ebol yn rhwym wrth y 
drws oddi allan, mewn croes-ffordd; 
ac a'i gollyngasant ef yn rhydd. 
.6 A rhai o'r rhai oedd yn sefyll 
yno a ddywedasant wrthynt, Beth a 
wnewch chwi, yn gollwng yr ebol 
yn rhydd ? 

6 A hwy a ddywedasant wrthynt 
fel y gorchymynasai yr Iesu: a hwy 
a adawsant iddynt fyned ymaith. 

7 A hwy a ddygasant yr ebol at yr 
Iesu, ac a fwriasant eu dillad arno; 
ac eíe a eisteddodd arno. 

8 A llawer a. daenasant eu dillad 
ar hyd y ffordd ; ac eraill a dorras- 























asant ar y ffordd. 

9 A'r rhai oedd yn myned o'r blaen, 
a'r rhai oedd yn dyfod ar ol, a lef- 
asant, gan ddywedyd, P Hosanna ; |"5 
Bendigedig /yddo yr hwn sydd yn 
dyfod yn enw yr Arglwydd : 

10 Bendigedig yw y deyrnas sydd 
yn dyfod yn enw Arglwydd ein tad 
Dafydd : Hosanna yn y * goruchaf. 

1l A'r Iesu a aeth i mewn i Jeru- 
salem, ac i'r deml: ac wedi iddo 
edrych ar bob peth o'i amgylch, a 
hi weithian yn hwyr, efe a aeth 
allan i Bethania gyd â'r deuddeg. 

12 $ *A thrannoeth, wedi iddynt 
ddyfod allan o Bethania, yr oedd 
arno chwant bwyd. 

13 Ac wedi iddo ganfod o hirbell 
ffigysbren ag arno ddail, efe a aeth 
t edrych a gaffai ddim arno. A 
phan ddaeth atto, ni chafodd efe 
ddim ond y dail: canys nid oedd 
amser fligys. 

14 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Na fwyttâed neb 
ffrwyth o honot byth mwy. A'i 
ddisgyblion ef a glywsant. | 

15 0 “A hwy a ddaethant i Jeru- |“, 
salem. A'r Iesu a aeth i'r deml, ac 
a ddechreuodd fwrw allan y rhai a 
werthent ac a brynent yn y deml; 
ac a ymchwelodd drestlau yr arian- 
wyr, a chadeiriau y gwerthwyr co- 
lommenod : 





Am faddeu vn gelynion. 


Anno 
DOMINI 
uy 





3 a athraw- 
iaelhodd, 


e Es. 56. 7. 


4 Neu, gan 
yr holl, &c, 
f Jer. 7.11. 


E Luc 19,47, 


h Matt. 21. 
19, 


6 ffydd 
Duw. 
â Matt, 17. 


20. a. 21.21, 
Luc 17. 6. 


k Matt. 7.7. 
uc 11, 9, 
Ioanl4,12, 
a 15.7, 
a l6. 24, 


Iago 1,6. 
ì Matt, 6. 14, 
Col, ô. 13, 


m Mntt. 18, 
30. 


n Matt. 21. 
23. 
Luc 20, 1, 


6 Neu, peth. 


| 16 Ac ni adawai efe i neb ddwyn 


llestr trwy y deml. 

17 Ac efe*a'u dysgodd, gan ddy- 
wedyd wrthynt, Onid yw yn ysgrif- 
enedig, “Y gelwir fy nhŷ i yn 
dŷ gweddi *i'r holl genhedloedd? 
ond fchwi a'i gwnaethoch yn ogof 
lladron. 

18 SA'r ysgrifenyddion a'r arch- 
offeiriaid a glywsant A47 ac a geis- 
iasant pa fodd y difethent ef: can- 
ys yr oeddynt yn ei ofni ef, am fod 
yr holl bobl yn synnu oblegid ei 
athrawiaeth ef. 

19 A phan aeth hi yn hwyr, efe 
a aeth allan o'r ddinas. 

20  " A'r bore, wrth fyned heibio, 
hwy a welsant y ffigysbren wedi 
crino o'r gwraidd, 

21 A Phetr, wedi adgofio, a ddy- 
wedodd wrtho, Athraw, wele y ffig- 
ysbren a felldithiaist, wedi crino. 

22 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Bydded gennych 
5 ffydd yn Nuw: 

23 Canys !yn wir yr wyf yn dywed- 
yd i chwi, Pwy bynnag a ddywedo 
wrth y mynydd hwn, Tynner di 
ymaith, a bwrier di i'r môr; ac nid 
ammheuo yn ei galon, ond credu y 
daw i ben y pethau a ddywedo efe; 
beth bynnag a ddywedo, a fydd iddo. 

24 Am hynny meddaf i chwil, 
EBeth bynnag oll a geisioch wrth 
weddïo, credwch y derbyniwch, ac 
efe fydd i chwi. 

25 A 'phan safoch i weddïo, madd- 
euwch, o bydd gennych ddim yn 
erbyn neb; fel y maddeuo eich 
Tad yr hwn sydd yn y nefoedd i 
chwithau eich camweddau : 

26 Ond "os chwi ni faddeuwch, 
eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd 
ni faddeu chwaith eich camweddau 


chwithau. 


27 “A hwy a ddaethant drachefn 
i Jerusalem : ac fel yr oedd efe yn 
rhodio yn y deml, yr arch-offeiriaid, 
ar ysgrifenyddion, ar henuriaid, a 
ddaethant atto, 

28 Ac a ddywedasant wrtho, Trwy 
ba awdurdod yr wyt ti yn gwneuth- 
ur y pethau hyn? a phwy a roddes 
i ti yr awdurdod hon i wneuthur 
y pethau hyn? 

29 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, A minnau a ofyn- 
af i chwithau un “gair; ac attebwch 
fi, ami a ddywedaf i chwi trwy ba 
awdurdod yr wyf yn gwneuthur y 
pethau hyn. 


956 


S. MARC, XII. 


30 bedydd Ioan, ai o'r nef yr oedd, 
ai o ddynion? attebwch fi. 

31 Ac ymresymmu a wnaethant 
wrthynt eu hunain, gan ddywedyd, 
Os dywedwn, O'r nef; efe a ddy- 
wed, Paham gan hynny na chred- 
ech iddo? 

32 Eithr os dywedwn, O ddynion ; 
yr oedd arnynt ofn y bobl: canys 
9 pawb oll a gyfrifent Ioan mai pro- 
phwyd yn ddïau ydoedd. 

33 A hwy a attebasant ac a ddy- 
wedasant wrth yr Iesu, Ni wyddom 
ni. A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt hwythau, Ac ni 
ddywedaf finnau i chwithau trwy 
ba awdurdod yr wyf 'yn gwneuthur 
y pethau hyn. 


PENNOD XII. 


1 Trwy ddammeg y winllan a logwyd $ lafur- 
wyr anntolchgar, y mae Crist yn rhag-ddang- 
os gwrlhodiad yr Iuddewon, a galwad y 
Cenhedloedd: 19 y mae yn gochelyd magl y 
Phariseaid a'r Herodianiaid ynghylch talu 
teyrnged 4 Cesar; 18 yn argyhoeddi am- 
ryfusedd y Saduceaid, y rhaî a wadent yr 
adgyfodiad ; 28 yn atteb yr ysgrifenydd oedd 
yn ymofyn am y gorchymyn cyntaf ; 95 yn 


: beio ar dyb yr ysgrifenyddion am Grist; 98 


ac yn gorchymyn ŵ'r bobl ochelyd eu huchder 
a'u rhagrith hwy; 41 ac yn canmol y weddw 
dlawd am eî dwy halling, yn fwy na neb. 


C efe a*ddechreuodd ddywedyd 

wrthynt ar ddamhegion. Gwr 

a blannodd winllan, ac a ddododd 

gae o'ê hamgylch, ac a gloddiodd /e 

4r gwin-gafn, ac a adeiladodd dŵr, 

ac a'i gosododd hi allan i lafurwyr, 
ac a aeth oddi cartref, 

2 Ac efe a anfonodd was mewn 
amser at y llafurwyr, i dderbyn gan 
y llafurwyr o ffrwyth y winllan. 

3 A hwy a daliasant ef, ac a'i 
baeddasant, ac a'? gyrrasant ymaith 
yn wag-law. i 

4 A thrachefn yr anfonodd efe 
attynt was arall; a hwnnw y taflas- 
ant gerrig atto, ac yr archollasant 
ei ben, ac a'ê gyrrasant ymaith * yn 
ammharchus. 

5 A thrachefn yr anfonodd efe 
un arall; a hwnnw a laddasant: a 
llawer eraill; gan faeddu rhai, a 
lladd y lleill. | 

6 Am hynny etto, a chanddo un 
mab, ei anwylyd, efe a anfonodd 
hwnnw hefyd attynt yn ddiweddaf, 
gan ddywedyd, Hwy a barchant fy 
mab i. 

7 Ond y llafurwyr hynny a ddywed- 
asant yn eu plith eu hunain, Hwn 
yw yr etifedd; deuwch, lladdwn ef, 


a'r etifeddiaeth fydd eiddom ni. 


Y llafurwyr drygionus. 
|. Anno 


DOMINI 


“si 14, 
pen, 6. 20, 


a Matt. 21, 
39. 
Luc 20. 9, 


2 wedi eiam- | 
mherchi, 





Am. dalu teyrnged. 


Anno 
DOMINI 
das 





b Pa. 118. 
O 


e Matt, 22. 
15. 
Luc 20. 20. 


$ Telwch. 


â Matt, 22, 
Luc 20,97. 


e Act, 23.8. 


f Deut, 25. 5. 





8 A hwy a'i daliasant ef, ac a'ê 


lladdasant, ac a4 bwriasant allan 
o'r winllan. 
9 Beth gan hynny a wna arglwydd 


y winllan? efe a ddaw, ac a ddifetha 


y llafurwyr, ac a rydd y winllan i 
eraill. i 

10 Oni ddarllenasoch yr ysgryth- 
yr hon? PY maen a wrthododd yr 
adeiladwyr, hwn a wnaethpwyd yn 
ben y gongl: 

11 Hyn a wnaethpwyd gan yr Ar- 
glwydd; a rhyfedd yw yn ein gol- 
wg ni. 

l2 A hwy a geisiasant ei ddala 
ef; ac yr oedd arnynt ofn y dyrfa: 
canys hwy a wyddent mai yn eu 
herbyn hwy y dywedasai efe y 
ddammeg: a hwy a'i gadawsant ef, 
ac a aethant ymaith. 

13 A chwy a anfonasant atto rai 
o'r Phariseaid, ac o'r Herodianiaid, 
i'w rwydo ef yn ei ymadrodd. 

14 Hwythau, pan ddaethant, a 
ddywedasant wrtho, Athraw, ni a 
wyddom dy fod di yn eirwir, ac nad 
oes arnat ofal rhag neb: canys nid 
wyt ti yn edrych ar wyneb dynion, 
ond yr wyt yn dysgu ffordd Duw 
mewn gwirionedd: Ai cyfreithlawn 
rhoi teyrnged i Oesar, ai nid gyw? 
a, roddwn, aì ni roddwn A4? 

15 Ond efe, gan wybod eu rhag- 
rith hwynt, a ddywedodd wrthynt, 
Paham y temtiwch fi? dygwch i mi 
geiniog, fel y gwelwyf Ju. 

l6 A hwy a dygasant. Ac efe â 
ddywedodd wrthynt, Eiddo pwy yw 
y ddelw hon a'r argraph? A hwy a 
ddywedasant wrtho, Eiddo Oesar. 

17 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, * Rhoddwch yr ei- 
ddo Cesar i Cesar, ar eiddo Duw 
ì Dduw. A rhyfeddu a wnaethant 
o'i blegid. 

18 ŷ “Daeth y Saduceaid hefyd 
atto, *y rhai a ddywedant nad oes 
adgyfodiad ; a gofynasant iddo, gan 
ddywedyd, 

19 Athraw, fMoses a ysgrifenodd 
i ni, O bydd marw brawd neb, a 
gadu ei wraig, ac heb adu plant, 
am gymmeryd oi frawd ei wraig 
ef, a chodi had i'w frawd. 

20 Yr oedd gan hynny saith o frod- 
yr: a'r cyntaf a gymmerth wraig; 
a phan fu farw, ni adawodd had. 

21 A'r ail a'i cymmerth hi, ac a 
fu farw, ac ni adawodd yntau had: 
a'r trydydd yr un modd. 
| 22 A hwy a'i cymmerasant hi ill 


997 


S, MARC, XII. 


————————— —  —._—_—_—_—_——_  —_—_—_—_—_—_—_—___—_—_—_- LL 'Ŵ/.. Ŵyl. ih... _—_—Ŵ _Ŵ,,,,AÔAÔAÔA"« PPÂwÔLŴLw___Ô__Ô___Ô__^_^_^_Ô^^^_^ÔÔ_^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^__Ô^_Ô__ÔŴÎA^_Ô^Ô^Ô^^^_^^_^_Ô^_Ô_Ô_^_^^_^_^_. 


saith, ac ni adawsant had. Yn 
ddiweddaf o'r cwbl bu farw y wraig 
hefyd. 

23 Yn yr adgyfodiad gan hynny, 
pan adgyfodant, gwraig i ba un o 
honynt fydd hi€* canys y saith a'i 
cawsant hi yn wraig. 

24 A'r Iesu a attebodd, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Onid am hyn yr 
ydych yn cyfeiliorni, am nad ydych 
yn gwybod yr ysgrythyrau, na gallu 
Duw? 

25 Canys pan adgyfodant o feirw, 
nì wreiccant, ac ni ŵrant; eithr y 
maent fel yr angelion sydd yn y 
nefoedd. 

26 Ond am y meirw, yr adgyfodir 
hwynt; oni ddarllenasoch chwi yn 
llyfr. Moses, y modd y llefarodd 
Duw wrtho yn y berth, gan ddy- 
wedyd, “Myfi yw Duw Abraham, 
a Duw Isaac, a Duw Jacob? 

27 Nid yw efe Dduw y meirw, 
ond Duw y rhai byw: am hynny 
yr ydych chwi yn cyfeiliorni yn 
fawr. 

28 4 " Ac un o'r ysgrifenyddion a 
ddaeth, wedi eu clywed hwynt yn 
ymresymmu, a gwybod atteb o hono 
iddynt yn gymmwys, ac a ofynodd 
iddo, Pa un yw y gorchymyn cyntaf 
o'r cwbl? 

29 A'r Iesu a attebodd iddo, Y 
cyntaf o'r holl orchymynion gyw, 
iOlyw, Israel; Yr Arglwydd ein 
Duw, un Arglwydd yw : 

30 A châr yr Arglwydd dy Dduw 
*â'th holl galon, ac â'th holl en- 
aid, ac âth holl feddwl, ac â'th 
holl nerth. Hwn yw y gorchymyn 
cyntaf. 

91 A'r ail sydd gyffelyb iddo; 
Câr dy gymmydog fel ti dy hun. 


Nid oes orchymyn arall mwy narj| » 


rhai hyn. 

32 A dywedodd yr ysgrifenydd 
wrtho, Da, Athraw, mewn gwirion- 
edd y dywedaist, mai un Duw sydd, 
ac nad oes arall ond efe : 

33 A'i garu ef *â'r holl galon, ac 
â'r holl ddeall, ac â'r holl enaid, ac 
âr holl nerth, a charu e6 gymmydog 
megis ei hun, sydd fwy nar holl 
boeth-offrymmau a'r aberthau, 

34 A'r Iesu, pan welodd iddo at- 
teb yn synhwyrol, a ddywedodd 
wrtho, Nid wyt ti bell oddi wrth 
deyrnas Dduw. Ac ni feiddiodd 
neb mwy ymofyn âg ef. 


| Am yr adgyfodiad. 


Anno 


DOMINI 
Us 


— 


E Exod. 3, 6. 


h Mait. 22. 
30. 


í 


Deut. 6. 4. 
Luc 10, 27. 


4 o'th. 


k Lef.19.18. | 


con 


MALL 22 


35 4 'A'r Iesu a attebodd ac aj!Msttz. 
ddywedodd, wrth ddysgu yn y deml, | Luc 0.41. 


Orist yn rhag-fynegi 


DON 
99 





m Ps,lI0.l1. 


n Matt. 29, 
l 


'Luc 20, 46. 
o pen. 4. 2. 


Pucll. 42. 


8 Matt. 23, 
14, 


rLuc2l1.l, 


82 Bren, 
12, 9, 


$ 2 Oor. 8. 
12. 


u Deut. 24. 
1Ioan H8 
1N 


6 gynhal- 
saeth. 


iL 24, 
Luc ol. 6. 





Anno Pa fodd y dywed yr ysgrifenyddion 


fod Crist yn fab Dafydd * 

36 Canys Dafydd ei hun a ddy- 
wedodd trwy yr Yspryd Glân, " Yr 
ARGLWYDD a ddywedodd wrth fy 
Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, 
hyd oni osodwyf dy elynion yn 
droed-faingc i'th draed. 

397 Y mae Dafydd ei hun, gan 
hynny, yn ei alw ef yn Arglwydd; 
ac o ba le y mae efe yn fab iddo? 
A llawer o bobl a'i gwrandawent ef 

ewyllysgar. 

38 1 " Ac "efe a ddywedodd wrth- 
ynt yn ei athrawiaeth, Ymogelwch 
rhag yr ysgrifenyddion, y rhai a 
chwennychant rodio mewn gwisg- 
oedd llaesion, a Pchael cyfarch yn 
y marchnadoedd, 

39 A'r prifgadeiriau yn y syna- 
gogau, a'r prif-eisteddleoedd mewn 
8SWDDerau ; 

40 1Y rhai sydd yn llwyr-fwytta 
tal gwragedd gweddwon, ac mewn 
rhith yn hir-weddïo: y rhai hyn a 
dderbyniant farnedigaeth fwy. 

41 ŵ " A'r Iesu a eisteddodd gyfer- 
byn âr drysorfa, ac a edrychodd 
pa fodd yr oedd y bobl yn bwrw 
arian * i'r drysorfa : a chyfoethogion 
lawer a fwriasant lawer. 

42 A rhyw wraig weddw dlawd a 
ddaeth, ac a fwriodd i mewn ddwy 
haíling, yr hyn yw ffyrling. 

49 Ac efe a alwodd ei ddisgyblion 
ato, ac a ddywedodd wrthynt, Yn 
wir yr wyf yn dywedyd i chwi, 
*fwrw o'r wraig weddw dlawd hon 
1 mewn fwy na'r rhai oll a fwrias- 
ant i'r drysorfa. 

44 Canys hwynt-hwy oll a fwrias- 
ant o'r hyn a oedd y'ngweddill gan- 
ddynt: ond hon o'i heisieu a fwr- 
iodd i mewn yr hyn oll a_ feddai, 
“ sef ei holl *fywyd. 

PENNOD XIII. 

1 Orist yn rhag-fynegi dinystr y deml: 9 yr 
erlidiau o achos yr efengyl: 10 y bydd rhaid 
pregethu yr efengyl ŵr Cenhedloedd oll: 14 
y mawr gystuddiau a ddigwydda$ ŷr Iudd- 
ewon: 24 a dull eî ddyfodiad ef ŵr farn: 
92 o ran ma ŵyr neb yr awr, y dylai pob 
dyn wylied a gweddïo, rhag eîn cael yn 
ammharod pan ddêl efe at bob un irwy 
farwolaeth. 

WAN “fel yr oedd efe yn myned 

allan o'r deml, un o'i ddisgybl- 

lon a ddywedodd wrtho, Athraw, 
edrych pa ryw feini, a pha fath 
adeiladau sydd yma. 

2 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, A weli di yr adeil- 


92s 


S. MARC, XIII. 





ar faen, a'r nis dattodir. 

3 Ac fel yr oedd efe yn eistedd 
ar fynydd yr Olew-wydd, gyferbyn 
â'r deml, Petr, ac Iaco, ac Ioan, 
ac Andreas, a ofynasant iddo * o'r 
neilldu, 

4 “Dywed i ni pa bryd y bydd y 
pethau hyn? a pha arwydd fydd 
pan fo y pethau hyn oll ar ddi- 
bennu * 

5 A'r Iesu a attebodd iddynt, ac a 
ddechreuodd ddywedyd, $ Edrych- 
wch rhag twyllo o neb chwi: 

6 Canys llawer un a ddaw yn fy 
enw i, gan ddywedyd, Myfi yw 
Orist ; ac a dwyllant lawer. 

7 Ond pan glywoch am ryfeloedd, 
a sôn am ryfeloedd, na chyffrôer 
chwi: canys rhaid 4 ^Aynmy fod; 
ond nid yw y diwedd etto. 

8 Canys cenedl a gyfyd yn erbyn 
cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrn- 
as: a daear-grynfâau fyddant mewn 
mannau, a newyn a thrallod fyddant. 

9 4 Dechreuad gofidiau 4w y peth- 


au hyn. Eithr “edrychwch chwi ar- |*5 As 


noch eich hunain: canys traddod- 
ant chwi i'r cynghorau, ac i'r syna- 
gogau; chwi a faeddir, ac a ddygir 
ger bron rhaglawiaid a brenhin- 
oedd o'm hachos i, er tystiolaeth 
iddynt hwy. 


dinystr y deml. 


adau mawrion hvn? “ni edir maen | _ Anno 
; Y DOMINI 


99. 


buc]19, 44, 


2yn ddirgel. 


c Matt. 24. 
9. 


d Eph, 5. 6. 
1 Thess. 2, 
Mm 


e Matt. 10. 


, e. 


10 Ac fy mae yn rhaid yn gyntaf |M ?t 


bregethu yr efengyl ym mysg yr 
holl genhedloedd. 

ll “Ond pan ddygant chwi, a'ch 
traddodi, na rag-ofelwch beth a 
ddywedoch, ac na fyfyriwch: eithr 
pa beth bynnag a rodder i chwi yn 
yr awr honno, hynny dywedwch: 
canys nid chwychwi sydd yn dy- 
wedyd, ond yr Yspryd Glân. 

12 . A'r brawd a ddyry frawd i 
farwolaeth, a thad ei blentyn: a 
phlant a gyfyd yn erbyn ew rhïeni, 
ac a'u rhoddant hwy i farwolaeth. 

13 'A chwi a fyddwch gas gan 
bawb er mwyn fy enwi: eithr “y 
neb a barhao hyd y diwedd, hwn- 
nw a fydd cadwedig. 

14  'Ond pan weloch chwi y ffi- 
eidd-dra anghyfanneddol, yr hwn 
a ddywedwyd gan Daniel y pro- 
phwyd, wedi ei osod lle nis dylid, 
(y neb a ddarlleno, dealled;) yna 
Cy rhai a fyddant yn Judea, ffoant 
Tr mynyddoedd : 

15 A'r neb a fyddo ar ben y tŷ, 
na ddisgyned i'r tŷ, ac nac aed i 
mewn i gymmeryd dim o'i dŷ. 


& Matt. 10, 
19 


Luc 12.11, 
a. 21, 14, 


h Mic. 7. 6. 


ìi Matt. 24. 9, 
k Matt. 10, 
22. 


1 Matt. 24. 
15 


m HmnY 9, 
y4 


n uc 21. 21, 


Arwyddion ail 


Anno 
OMI 


— 


gadwedig, 


o Matt. 24, 
23 


uc 17, 23, 
a1, 8. 


4 4 ddi-dyoi, 
pe posibl. 


P 2 Petr 3, 
nyt 


& Luc 21, 25, 


L Dn. 7.13, 


5 fy ngeir- 
iau $. 


$ Matt. 24. 
42.a 25.13. 


16 A'r neb a fyddo yn y maes, na 
throed yn ei ol i gymmeryd ei wisg. 

17 Ond gwae y rhai beichiog, a'r 
rhai yn rhoi bronnau, yn y dyddiau 
hynny ! 

18 Ond gweddïwch na byddo eich 
ffoedigaeth yn y gauaf. 

19 Canys yn y dyddiau hynny y 
bydd gorthrymder, y cyfryw ni bu 
y fath o ddechreu y creadwriaeth 
a greodd Duw, hyd y pryd hwn, 
ac ni bydd chwaith. 

20 Ac oni bai fod i'r Arglwydd 
fyrhâu y dyddiau, *ni chadwesid un 
cnawd: eithr er mwyn yr etholed- 
igion a etholodd, efe a fyrhaodd 
y dyddiau. 

21 Ac yna os dywed neb wrthych, 
Wele, llyma y Orist; neu, Wele, 
accw ; na chredwch : / 

22 Canys gau-Gristiau a gau-bro- 
phwydi a gyfodant, ac a ddangosant 
arwyddion a rhyfeddodau, *i hudo 
ymaith, pe byddai bosibl, ïe, yr 
etholedigion. 

23 P Eithr ymogelwch chwi: wele, 
rhag-ddywedais i chwi bob peth. 

24 4 “Ond yn y dyddiau hynny, 
wedi y gorthrymder hwnnw, y ty- 
wylla yr haul, a'r lloer ni rydd ei 
goleuni, 

25 A sêr y nef a syrthiant, ar 
nerthoedd sydd yn y nefoedd a 
siglir, 

26 Ac 'yna y gwelant Fab y dyn 
yn dyfod yn y cymmylau, gyd â 
gallu mawr a gogoniant. 

27 Ac yna yr enfyn efe ei angelion, 


M.|ac y cynnull ei etholedigion oddi 


wrth y pedwar gwynt, o eithaf y 
ddaear hyd eithaf y nef, 
28 “Ond dysgwch ddammeg oddi 


.| wrth y ffigysbren: Pan fo ei gangen 


eisoes yn dyner, a'r dail yn torri 
allan, chwi a wyddoch fod yr haf 


n agos: 

29 Ac felly chwithau, pan weloch 
y pethau hyn wedi dyfod, gwybydd- 
wch ei fod yn agos, wrth y drysau. 

30 Yn wir yr wyf yn dywedyd i 
chwi, nad â yr oes hon heibio, hyd 
oni wneler y pethau hyn oll. 

31 Nef a daear a ânt heibio: ond 
5y geiriau mau fi nid ânt heibio 


m. 

32 Eithr am y dydd hwnnw a'r 
awr ni ŵyr neb, na'r angelion sydd 
yn y nef, na'r Mab, ond y Tad. 


33: Ymogelwch, gwyliwch a gweddï- 


1 These, 5. wch : canys ni wyddoch pa bryd y 


bydd yr amser. 


939 


S MARO, XIV. 


34 Oanys Mab y dyn sydd fel 


gwr yn ymdaith i bell, wedi gadael 


ei dŷ, a rhoi awdurdod i'w weision, 

ac ì bob un ei waith ei hun, a gor- 

chymyn i'r drysawr wylio. 

35 Gwyliwch gan hynny, (canys nis 
gwyddoch pa bryd y daw meistr y 
fŷ, yn yr hwyr, ai hanner nos, ai ar 
ganiad y ceiliog, ai y boreuddydd ;) 

36 Rhag iddo ddyfod yn ddisym- 
mwth, a'ch cael chwi yn cysgu. 

37 A'r hyn yr wyf yn eu dywedyd 
wrthych chwi, yr wyf yn eu dy- 
wedyd wrth bawb, Gwyliwch. 

PENNOD XTIV. 

1 Cyd-fwriad yn erbyn Crist. 9 Gwraig yn 
tywallt. ennainl gwerthfawr ar eî ben ef. 10 
Judas yn gwerihu eî feistr am arîan, 12 
Orist eì hun yn rhag-ddywedyd y bradychaâ 
un o'i ddisgyblion ef. 22 Wedi darparu a 
bwylta y pasc, y mae yn ordeinio eî swpper : 
26 yn hysbysu ym mlaen llaw y ffoai ei holl 
ddisgyblion, ac y gwadai Peir ef. 49 Judas 
yn e& fradychu ef & chusan. 46 Ei ddala 
ef yn yr ardd. 69 Cynnulleidfa yr Iudd- 
ewon yn achwyn arno ef ar gam, ac yn eì 
farnu yn annuwiol, 65 ac yn eî ammherchŵ 
yn gywilyddus. 66 Petr yn ei wadu ef 
deirgwaith, 

O wedi *deuddydd yr oedd y 
pasc, a gwyl y bara croyw: a'r 

arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion a 

geisiasant pa fodd y dalient ef trwy 

dwyll, ac y lladdent ef: 

2 Eithr dywedasant, Nid ar yr wyl, 
rhag bod cynnwrf ym mhlith y bobl. 

3 4 PA phan oedd efe yn Beth- 
ania, yn nhŷ Simon y gwahan-glwyf- 
us, ac efe yn eistedd i fwytta, daeth 
gwraig a chanddi flwch o ennaint 
o nard Zgwlyb gwerthfawr; a hi a 
dorrodd y blwch, ac a'i tywalltodd 
ar ei ben ef. 

4 Ac yr oedd rhai yn *anfoddlawn 
ynddynt eu hunain, ac yn dywedyd, 
I ba beth y gwnaethpwyd y golled 
hon o'r ennaint ? 

5 Oblegid fe a allasid gwerthu 
hwn uwch law íri chân ceiniog, a'u 
rhoddi i'r tlodion. A hwy a ffrom- 
masant yn ei herbyn hi. 

6 A'r Iesu a ddywedodd, Gadêwch 
ìddi; paham y gwnewch flinder 
iddi? hi a wnaeth weithred dda 
arnaf fi. 

7 Canys “bob amser y cewch y 
tlodion gyd â chwi; a phan fyn- 
noch y gellwch wneuthur da idd- 
ynt hwy: ond myfi ni chewch bob 
amser. 

8 Hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth: 
hi a achubodd y blaen i enneinio fy 
nghorph erbyn y claddedigaeth. 


ddyfodiad, Orist. 


Anno 
DOMINI 
9. 


E— 


a Matt. 26. 
2 


Luc gy. lr 
Ioan 11.55, 
a la. 1, 


b Matt. 26. 
Ioan 12, iz 
O 


2 pur. 


9 gorredig. 


c Deut, 15. 
11. 


Yr Tesu yn bwylta y Pasc, 


Anno 


DOMINI | bynnag y pregether yr efengyl hon. 





ad Matt. 26. 
14, 
Luc 22, 4, 


e Matt. 26. 
MI. 
4 Iaddenl. 


£ Matt. 26. 
20, 





















E Matt. 26. 
2 


Luc 22, 19. 
1 Cor, 11, 
93, 


9 Yn wir meddaf i chwi, Pa le 


yn yr holl fyd, 47 4y a wnaeth hon 
hefyd a adroddir er coffa am dani. 

10  *A Judas Iscariot, un or 
deuddeg, a aeth ymaith at yr arch- 
offeiriaid, i'w fradychu ef iddynt. 

ll A phan glywsant, fe fu lawen 
ganddynt, ac a addawsant roi arian 
iddo. Yntau a geisiodd pa fodd y 
gallai yn gymmwys ei fradychu ef. 

12 0 “Â'r dydd cyntaf o wyl y 
bara croyw, pan *aberthent y pasc, 
dywedodd ei ddisgyblion wrtho, I 
ba le yr wyt ti yn ewyllysio ! ni 
fyned i barottôi i ti, i fwytta y pasc? 

13 Ac efe a anfonodd ddau o'i 


ddisgyblion, ac a ddywedodd wrth- 


ynt, Ewch i'r ddinas; a chyferfydd 
â chwi ddyn yn dwyn ystenaid o 
ddwfr: dilynwch ef. 

14 A pha le bynnag yr êl i mewn, 
dywedwch wrth wr y tŷ, Fod yr 
Athraw yn dywedyd, Pa le y mae 
y lletty, lle y gallwyf, mi a'm dis- 
gyblion, fwytta y pasc? 

15 Ac efe a ddengys i chwi oruwch- 
ystafell fawr wedi ei thaenu yn 
barod ;: yno parottôwch i ni. 

16 A'i ddisgyblion a aethant, ac a 
ddaethant i'r ddinas; ac a gawsant 
megis y dywedasai efe wrthynt: ac 
a barottoisant y pasc. 

17 A phan aeth hi yn hwyr, efe 
a ddaeth gyd â'r deuddeg. 

18 fAc fel yr oeddynt yn eistedd, 
ac yn bwytta, yr Iesu a ddywed- 
odd, Yn wir meddaf i chwi, Un o 
honoch, yr hwn sydd yn bwytta 
gyd â myfì, a'm bradycha I. 

19 Hwythau a ddechreuasant drist- 
âu, a dywedyd wrtho bob yn un ac 
un, Ai myfi? ac arall, Ai myfi? 

20 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Un o'r deuddeg, 
yr hwn sydd yn gwlychu gyd â mi 
yn y ddysgl, yw efe. 

21 Mab y dyn yn wir sydd yn myn- 
ed ymaith, fel y mae yn ysgrifen- 
edig am dano: ond gwae y dyn 
hwnnw trwy yr hwn y bradychir 
Mab y dyn! da fuasai i'r dyn hwn- 
nw pe nas ganesid. 

22 * 5 Ac fel yr oeddynt yn bwyt- 
ta, yr Iesu a gymmerodd fara, ac 
ai bendithiodd, ac a'2 torrodd, âc 
a'ê rhoddes iddynt; ac a. ddywed- 
odd, Cymmerwch, bwyttêwch : hwn 
yw fy nghorph. 

23 Ac wedi iddo gymmeryd y cwp- 


S. MARC, XIV. 


'a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, 


pan, a rhoi dïolch, efe a'i rhoddes | eich myned “mewn temtasiwn, "' Yr |; gaì.6. 1. 


ac yn ordeinio e& Swpper. 


iddynth a hwynt oll a yfasant » oM 

24 Ac efe a ddywedodd wrthynt,| — 
Hwn yw fy ngwaed i o'r testament 
newydd, yr hwn a dywelltir dros 
lawer. | 

25 Yn wir yr wyf yn dywedyd 
wrthych, nad yfaf mwy o ffrwyth 
y winwydden, hyd y dydd hwnnw 
pan yfwyf ef yn newydd yn nheyrn- 
as Dduw. 

26 Ac wedi iddynt ganu * mawl, 
hwy a aethant allan i fynydd yr 
Olew-wydd. 

27 . A dywedodd yr Iesu wrthynt, 
Chwi a rwystrir oll o'm plegid i 
y nos hon: canys ysgrifenedig yw, 
iTarawaf y bugail, ar defaid a 
wasgerir. | 

28 Eithr Fwedi i mi adgyfodi, mi 
a âf o'ch blaen chwi i Galilea. 

29 'Ond Petr a ddywedodd wrtho, 
Pe byddai pawb wedi eu rhwystro, 
etto ni byddaf ti. 

30 A dywedodd yr Iesu wrtho, Yn 
wir yr ydwyf yn dywedyd i ti, 
Heddyw, o fewn y nos hon, cyn 
canu o'r ceiliog ddwywaith, y gwedi 
fi deirgwaith. h 
: a1 Ond efe a ddywedodd yn hel- 
aethach o lawer, Pe gorfyddai i mi 
farw gyd â thi, nith wadaf ddim. 
A'r un modd y dywedasant oll. 

32 mA hwy a ddaethant i le yr 
oedd ei enw Gethsemane: ac efe 





5 emyn. 
h Matt. 26. 
ol. 


i Zech, 13.7. 
k pen. 16.7. 


1 Matt. 26. 
23 


Luc 22, 33, 
loan 13. 97. 


m Matt. 26, 
Luc 22. 29, 
Ioan 18,1. 
Eisteddwch yma, tra fyddwyf yn| 
gweddïo. 

33 Ac efe a gymmerth gyd âg ef 
Petr, ac Iago, ac Ioan, ac a dde- 
chreuodd ymofidio, a thristâu yn 
ddirfawr. 

94 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
nY mae fy enaid yn athrist hyd 
angau: arhoswch yma, a gwyliwch, 

35 Ac efe a aeth ychydig ym 
mlaen, ac a syrthiodd ar y ddaear, 
ac a weddïodd, o bai bosibl, ar fyn- 
ed yr awr honno oddi wrtho. 

36 Ac efe a ddywedodd, * Abba, 
Dad, Ppob peth sydd bosibl i ti: 
tro heibio y cwppan hwn oddi 
wrthyf: “eithr nid y peth yr ydwyf 
fi yn ei ewyllysio, ond y peth yr 
ydwyt ti. | 

37 Ac efe a ddaeth, ac a'u cafodd 


n Ioan 12. 
o7. 


o Rhuf, 8, 


Gal. 4. 6. 
P Heb, 5. 7. 


——————  . XX” WE ——————— —_—_—_—_ 5 eie 3 cc I La uu ———— 5 su b EE M— Ha TT —— O Y O O 
| » 
o oe 


9 Ioan 6. 38, 





| hwy yn cysgu; ac a ddywedodd 


wrth Petr, Simon, ai cysgu yr wyt 
ti? oni allit wylio un awr? | 
98 Gwyliwch a gweddïwch, rhag |6ibrofei- 





Dal Orist. 
Anno | yspryd yn ddïau sydd barod, ond 





y enawd sydd wan. 

39 Ac wedi iddo fyned ymaith 
drachefn, efe a weddïodd, gan ddy- 
wedyd yr un ymadrodd. 

40 Ac wedi iddo ddychwelyd, 
efe a'u cafodd hwynt drachefn yn 
cysgu; canys yr oedd eu llygaid 
hwynt wedi trymhâu: ac ni wydd- 
ent beth a attebent iddo. 

41 Ac efe a ddaeth y drydedd 
waith, ac a ddywedodd wrthynt, 
Cysgwch weithian, a gorphwyswch : 
digon yw; daeth yr awr: wele, yr 
ydys yn bradychu Mab y dyn i 
ddwylaw pechaduriaid. 

42 Cyfodwch, awn; wele, y mae 
yr hwn sydd yn fy mradychu yn 
agos. 

43 4 *Ac yn y man, ac efe etto 
yn llefaru, daeth Judas, un o'r deu- 
ddeg, a chyd âg ef dyrfa fawr â 
chleddyfau a ffyn, oddi wrth yr 
arch-offeiriaid, ar ysgrifenyddion, 
a'r henuriaid. 

44 A'r hwn ai bradychodd ef a 
roddasai arwydd iddynt, gan ddy- 
wedyd, Pwy bynnag a gusanwyf, 
hwnnw yw: deliwch ef, a dygwch 
ymaith yn sicr. 

45 A phan ddaeth, yn ebrwydd 
efe a aeth atto, ac a ddywedodd, 
Rabbi, Rabbi ; ac a'i cusanodd ef. 

46 1 A hwythau a roisant eu dwy- 
law arno, ac a'i daliasant ef. 

47 A rhyw un o'r rhai oedd yn sef- 
yll ger llaw, a dynnodd ei gleddyf, 
ac a darawodd was yr arch-offeiriad, 
ac a dorrodd ymaith ei glust ef. 

48 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Ai megis at leidr 
y daethoch allan, â chleddyfau ac 
â ffyn, i'm dala i? 

49 Yr oeddwn i beunydd gyd â 
chwi yn athrawiaethu yn y deml, 
ac ni'm daliasoch: ond “rhaid yw 
cyflawni yr ysgrythyrau. 

50 A hwynt oll a'i gadawsant ef, 
ac a ffoisant. 

5l A rhyw wr ieuangc oedd yn 
ei ddilyn ef, wedi ymwisgo â llïan 
main ar eì gorph noeth; a'r gwŷr 
ieuaingc aii daliasant ef. 

52 A hwn a adawodd y llïan, ac 
a ffodd oddi wrthynt yn noeth. 

53 $ "A hwy a ddygasant yr Iesu 
at yr arch-offeiriad: a'r holl arch- 
offeiriaid, a'r henuriaid, a'r ysgrifen- 
yddion, a, ymgasglasant gyd âg ef. 

54 A Phetr a'i canlynodd ef o hir- 
bell, hyd yn llys yr areh-offeiriad ; 


941 


S. MARC, XIV. 








ac yr oedd cfe yn eistedd gyd â'r 


gwasanaethwyr, ac yn ymdwymno DONT 


wrth y tân. 


55 x* A'r arch-offeiriaid a'r holl * Matt. 20. 


gynghor a geisiasant dystiolaeth yn 
erbyn yr lesu, i'w roi ef i'w farw- 
olaeth ; ac ni chawsant. 

56 Canys llawer a ddygasant gau- 
dystiolaeth yn ei erbyn ef; eithr 
nid oedd eu tystiolaethau hwy yn 
gysson. 

57 A rhai a gyfodasant ac a ddyg- 
asant gam-dystiolaeth yn ei erbyn, 
gan ddywedyd, 

58 Ni a'i clywsom ef yn dywedyd, 
7Mi a ddinystriaf y deml hon o 
waith dwylaw, ac mewn tridiau yr 
adeiladaf arall heb fod o waith llaw. 

59 Ac etto nid oedd eu tystiol- 
aeth hwy felly yn gysson. 

60 A chyfododd yr arch-offeiriad 
yn y canol, ac a_ ofynodd i'r Iesu, 
gan ddywedyd, Oni attebi di ddim? 
beth y mae y rhai hyn yn ei dyst- 
iolaethu yn dy erbyn ? 

6l Ac “efe a dawodd, ac nid at- 
tebodd ddim. Drachefn yr arch- 
offeiriad a ofynodd iddo, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Ai tydi yw Crist, 
Mab y Bendigedig ? 

62 A'r Iesu a ddywedodd, Myfi 
yw: *a chwi a gewch weled Mab 
y dyn yn eistedd ar ddeheulaw y 
gallu, ac yn dyfod y'nghymmylau 
y nef. 

63 Yna yr arch-offeiriad, gan rwygo 
ei ddillad, a ddywedodd, Pa raid i 
ni mwy wrth dystion? 

64 Chwi a glywsoch y gabledd: 
beth dybygwch chwi? A hwynt oll 
a'i condemniasant ef, ei fod yn 
euog o farwolaeth. | 

65 A dechreuodd rhai boeri arno, 
a chuddio ei wyneb, a'i gernodio; 
a dywedyd wrtho, Prophwyda. A'r 
gweinidogion ai tarawsant ef â 
7 gwiail, 

66 4 PAc fel yr oedd Petr yn yj 4 
llys i waered, daeth un o forwynion 
yr arch-offeiriad : 

67 A phan ganfu hi Petr yn ym- 
dwymno, hi a edrychodd arno, ac 
9 ddywedodd, Tithau hefyd oeddit 
gyd â'r Iesu o Nazareth. 

68 Ac efe a wadodd, gan ddywed- 
yd, Nid adwaen i, ac ni wn i beth 
yr wyt yn ei ddywedyd. Ac efe 
a aeth allan i'r porth; a'r ceiliog 
a ganodd. 

69 “A. phan welodd y llangces- ef 
drachefn, hi a ddechreuodd ddy- 


Petr yn e& wadu. 









Dwyn Orist ger bron Pilat. 


S. MARC, XV. 


. Fi goroni â drain, 





Anno 
DOMINI 
Dr 





â Act, 2.7. 


e Matt. 26. 
7o. 


a Ps, 2,2. 
Matt.27.1. 
Luc 22. 66. 


a . . 
Ioan 18, 28. 


2 am lawer, 


' b Matt, 27. 
13. 


c Matt, 27. 
15 


Luc 23. 17. 
Ioan 18,39, 


wedyd wrth y rhai oedd yn sefyll 
yno, Y mae hwn 47 un o honynt. 

70 Ac efe a wadodd drachefn. Ac 
ychydig wedi, y rhai oedd yn sefyll 
eer llaw a ddywedasant wrth Petr 
drachefn, Yn wir yr wyt ti yn un 
o honynt; *canys Galilead wyt, a'th 
leferydd sydd debyg. 

71 Ond efe a ddechreuodd regu a 
thyngu, Nid adwaen i y dyn yma yr 
ydych chwi yn dywedyd am dano. 

72 A'r ceiliog a ganodd yr ail 
waith. *A Pheir a gofiodd y gair 
a ddywedasai yr Iesu wrtho, Cyn 
canu o'r ceiliog ddwywaith, ti a'm 
gwedi deirgwaith. *A chan ystyried 
hynny, efe a wylodd, 


PENNOD XV. 

1 Dwyn yr Iesu yn rhwym, ac achwyn arno ger 
bron Pilat. 15 Wrth floedd y bobl gyf redin, 
gollwng Barabbas y llofrudd yn rhydd, & 
thraddodî yr Iesu ŵw groeshoelio. £V 
goroni ef & draîn, 19 poeri arno, a'i watwar. 
21 Efe yn dif ygio yn dwyn eî groes. 21 Iâ 
grogi ef rhwng dau leidr. 29 Y mae yn 
dioddef difenwad yr Iuddewon: 99 elto y 
canwriad yn cyffesu eì fod ef yn Fab Dww: 
49 a Joseph yn ei gladdu ef yn barchedig. 

C *yn y fan, y bore, yr ymgyng- 
horodd yr arch-offeiriaid gyd 

â'r henuriaid a'r ysgrifenyddion, a'r 

holl gynghor: ac wedi iddynt rwymo 

yr Iesu, hwy a/2 dygasant ef ymaith, 
ac a'ê traddodasant at Pilat. 

2 A gofynodd Pilat iddo, Ai ti 
yw Brenhin yr Iuddewon? Yntau 
a attebodd ac a ddywedodd wrtho, 
Yr wyt ti yn dywedyd. 

3 A'r arch-offeiriaid ai cyhuddas- 
ant ef ?o lawer o bethau: eithr nid 
attebodd efe ddim. 

4 PA Philat drachefn a ofynodd 
iddo, gan ddywedyd, Onid attebi di 
ddim? wele faint o bethau y maent 
yn eu tystiolaethu yn dy erbyn. 

5 Ond yr Iesu etto nid attebodd 
ddim ; fel y rhyfeddodd Pilat. 

6 Ac “ar yr wyl Aonno y gollyngai 
efe yn rhydd iddynt un carcharor, 
yr hwn a ofynent iddo. 

7 Ac yr oedd 42 a elwid Barab- 
bas, yr hwn oedd yn rhwym gyd 
â'i gyd-derfysgwyr, y rhai yn y der- 
fysg a wnaethent lofruddiaeth. . 

8 A'r dyrfa gan groch-lefain, a 
ddechreuodd ddeisyf arno wneuth- 


wr fel y gwnaethai bob amser idd- |. 


ynt. 

9 A Philat a attebodd iddynt, gan 
ddywedyd, A fynnwch chwi i mi 
ollwng yn rhydd i chwi Frenhin yr 
Iuddewon 


942 


10 (Canys efe a wyddai mai o|, Â 


genfigen y traddodasai yr arch- 
offeiriaid ef.) 

ll * A'r arch-offeiriaid a gynhyrf- 
asent y bobl, fel y gollyngai efe yn 
hytrach Barabbas yn rhydd iddynt. 

12 A Philat a attebodd ac a ddy- 
wedodd drachefu wrthynt, Beth gan 
hynny a fynnwch i mi ei wneuthur 
i'r hwn yr ydych yn ei alw Brenhin 
yr Iuddewon î 

13 A hwythau a lefasant drachefn, 
Croeshoelia ef. 

14 Yna Pilat a ddywedodd wrth- 
ynt, Ond pa ddrwg a wnaeth efe? 
A hwythau a lefasant fwy-fwy, 
Croeshoelia ef. 

15 4 *“A Philat yn chwennych 
boddloni y bobl, a ollyngodd yn 
rhydd iddynt Barabbas; ar Iesu, 
wedi iddo eê fflangellu, a draddod- 
odd efe i'w groeshoelio. 

16 A'r milwyr ai dygasant ef i 
fewn y llys, a elwir Pretorium: a 
hwy a alwasant ynghyd yr holl 
fyddin ; 

17 Ac a'i gwisgasant ef â phorphor, 
ac a blethasant goron o ddrain, ac 
a'i dodasant am ei ben; 

18 Ac a ddechreuasant gyfarch 
iddo, Henffych well, Brenhin yr 
Iuddewon. 

19 A hwy a gurasant ei ben ef 
â chorsen, ac a boerasant arno, a 
chan ddodi ew gliniau ê /awr, ai 
haddolasant ef. i 

20 Ac wedi iddynt ei watwar ef, 
hwy a ddïosgasant y porphor oddi 
am dano, ac ai gwisgasant ef âi 
ddillad ei hun, ac a'i dygasant allan 
i'w groeshoelio. 

91A fhwy a gymhellasant; un Si- 
mon o Cyrene, yr hwn oedd 
myned heibio, wrth ddyfod o'r wlad, 
sef tad Alexander a Ruffus, ìi ddwyn 
eì groes ef. 

22 5A hwy a'i harweiniasant ef i 
le a elwid Golgotha; yr hyn oi 
gyfieithu yw, Lle y benglog; 

23 Ac a roisant iddo i'w yfed win 
$myrllyd: eithr efe nis cymmerth. 

24 Ac wedi iddynt ei groeshoelio, 
b hwy a rannasant ei ddillad ef, gan 
fwrw coelbren arnynt, beth a gai 
pob un. 

95 î A'r drydedd awr oedd hi; a 
hwy a'i croeshoeliasant ef. 

26 Ac “yr oedd ysgrifen ei achos 
ef wedi ei hargraphu, BRENHIN 
YR IUDDEWON. 

27 1A hwy a groeshoeliasant gyd 


Anno 
MINI 





â Act. 3, 14. 


e Matt, 31. 
26. 
Ioan 19.1. 


f Matt, 917. 
Luc 23. 26. 


Eg Luc 23, 33, 
Ioan 19.17, 


8 cynt dg 
edig â 
myrr. 


h Ps, 22, 18. 
Ioan 19. 23. 


î Matt. 27. 
45, 
Luc 23. 44, 
Ioan 19, 14, 
k Matt. 27. 
97. 
Ioan 19,19, 


ì Matt. 27. 
98, 





a'i groeshoelio. 


Anno 
DOMINI 
99. 





m Es. Do. 12, 
Luc 22. 31. 


n Pas, 22.7. 


o pen. lâ. 6S. 
oan 2, 19, 


PLuc23, 39, 


a Matt. 27. 
4. 


Luc 23, 24, 
4 dîr. 


rPs.22,1, 
Matt. 271. 
46, 


s Ioan 19, 


i Pe. 69, 21. 


u Matt. 27. 
50, 
Ioan 19,30, 
x Matt. 27. 
61 


'Luc 23, 45. 
7 Matt, 27. 


Luc 23, 47. 


s Matt. 27. 
6, 


aLuc8.2,3. 


b Matt. 27. 
51 


Luc 23. 50, 
Ioan 19, 38, 





âg ef ddau leidr; un ar y llaw 
ddehau, ac un ar yr aswy iddo. 

98 A'r ysgrythyr a gyflawnwyd, 
yr hon a ddywed, m Ac efe a gyf- 
rifwyd gyd â'r rhai anwir. 

29 » A'r rhai oedd yn myned heib- 
io a'i cablasant ef, gan ysgwyd eu 
pennau, a dywedyd, Och, *tydi yr 
hwn wyt yn dinystrio y deml, ac 
yn ei hadeiladu mewn 6êridiau, 

30 Gwared dy hun, a disgyn oddi 
ar y groes. 

31 Yr un ffunud yr arch-offeiriaìid 
hefyd yn gwatwar, a ddywedasant 
wrth eu gilydd, gyd â'r ysgrifenydd- 
ion, Eraill a waredodd, ei hun nis 
gall ei wared. 

32 Disgyned Orist, Brenhin yr Is- 
rael, yr awrhon oddi ar y groes, fel 
y gwelom, ac y credom. P A'r rhai 
a groeshoeliesid gyd âg ef, a'i di- 
fenwasant ef. 

33 A “phan ddaeth y chweched 
awr, y bu tywyllwch ar yr holl 
£ ddaear hyd y nawfed awr. 

34 Ac ar y nawfed awr y dolefodd 
yr Iesu â llef uchel, gan ddywedyd, 
rEloi, Eloi, lama sabachthani? yr 
hyn o'i gyfieithu yw, Fy Nuw, fy 
Nuw, paham y'm gadewaist * 

35 A rhai o'r rhai a safent ger 
llaw, pan glywsant, a ddywedasant, 
Wele, y mae efe yn galw ar Elïas. 

36 Ac *un a redodd, ac a lanwodd 
yspwng yn llawn o finegr, ac *a? 
dododd ar gorsen, ac ai dïododd 
ef, gan ddywedyd, Peidiwch, edrych- 
wn a ddaw Elïas i'w dynnu ef ì 
lawr. 

37 “ A'r Iesu a lefodd â llef uchel, 
ac a ymadawodd â'r yspryd. 

38 *A llên y deml a rwygwyd yn 
ddwy, oddi fynu hyd i waered. 

39 ?7A phan welodd y canwriad, 
yr hwn oedd yn sefyll ger llaw 
gyferbyn âg ef, ddarfod iddo yn 
llefain felly ymadaw â'r yspryd, efe 
a ddywedodd, Yn wir Mab Duw 
oedd y dyn hwn. 

40 7“ Ac yr oedd hefyd wragedd yn 
edrych o hirbell: ym mhlith y rhai 
yr oedd Mair Magdalen, a Mair 
mam Iago fychan a Jose, a Salome; 

41 Y rhai hefyd, pan oedd efe 
yn Galilea, *a'i dilynasant ef, ac a 
weiniasant iddo; a gwragedd eraill 
lawer, y rhai a ddaethent gyd âc 
ef i fynu i Jerusalem. 

42 4 P Pan ydoedd hi weithian yn 
hwyr, (am ei bod hi yn ddarpar- 
wyl, sef y dydd cyn y Sabbath,) 


943 


S, MARC, XVI. 


43 Daeth Joseph o Arimathea, 
cynghorwr pendefigaidd, yr hwn 
oedd yntau “yn disgwyl am deyrn- 
as Dduw, ac a aeth yn hŷf i mewn 
a: Pilat, ac a ddeisyfodd gorph yr 

esu. 

44 A rhyfedd oedd gan Pilat o bu- 
asal efe farw eisoes: ac wedi iddo 
alw y canwriad atto, efe a ofynodd 
iddo a oedd efe wedi marw er ys 
meityn. 

45 A phan wybu gan y canwriad, 
efe a roddes y corph i Joseph. 

46 Ac efe a brynodd lïan main, 
ac ai tynnodd ef ì lawr, ac a? 
hamdôdd yn y llïan main, ac ai 
dododd ef mewn bedd a naddasid 
o'r graig; ac a dreiglodd faen ar 
ddrws y bedd. 

47 A Mair Magdalen a Mair 
mam Jose, a edrychasant pa le y 
dodid ef. 

PENNOD XVI. 

1 Angêl yn mynegi adgyfodiad Crist â daâr o 
wragedd. 9 Crist eî hun yn ymddangos â 
Mair Magdalen: 12 i ddau oedd yn myned 
i'r wlad : 14 yna â'r apostolion, 15 y rhaî y 
mae efe yn eu hanfon alan i bregethu yr 
efengyl : 19 mae yn esgyn ŵ'r nefoedd. 

AU wedi darfod y dydd Sabbath, 

Mair Magdalen, a Mair mam 

Iago, a Salome, Pa brynasant * bêr- 

aroglau, i ddyfod i'w enneinio ef. 

2 “Ac yn fore iawn, y dydd 
cyntaf *o'r wythnos, y daethant at 
y bedd, a'r haul wedi codi. 

3 A hwy a ddywedasant wrth eu 
gilydd, Pwy a dreigla I ni y maen 
ymaith oddi wrth ddrws y bedd * 

4 (A phan edrychasant, hwy a gan- 
fuant fod y maen wedi ei dreiglo 
ymaith ;) canys yr oedd efe yn fawr 
lawn. 

5 Ac wedi iddynt fyned i mewn 
i'r bedd, hwy a welsant fab ieuangc 
yn eistedd o'r tu dehau, wedi ei 
ddilladu â gwisg wenllaes; ac a 
ddychrynasant., 

6 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Na ddychrynwch. Ceisio yr yd- 
ych yr Iesu o Nazareth, yr hwn 
a groeshoeliwyd: efe a gyfododd; 
nid yw efe yma: wele y man y 
dodasant ef. 

7 Eithr ewch ymaith, dywedwch 
i'w ddisgyblion ef, ac 1 Petr, ei 
fod ef yn myned o'ch blaen chwi 
i Galilea: yno y cewch ei weled 
ef, “fel y dywedodd i chwi. 

8 Ac wedi myned allan ar frys, 
hwy a ffoisant oddi wrth y bedd; 
canys dychryn a syndod oedd ar- 


Adgyfodiad, Orist. 


Anno 
DOMINI 
99. 


c Luc 2, 25, 
os, 


a Matt. 28, 


Luc 24. 1. 

Ioan 20. 1. 
bJuc 23. 56, 
2 lysiau. 


cLuc 24.1. 
Ioan 20. L, 

9 o'r sab- 
bathau. 


d Ioan 20, 
ll, 








e Matt. 26. 
2. 
pen. 14, 28. 


Orist yn esgyn 


Anno 


DOMINI 
39. 





f Edrych 


Matt. 28.8, 


îILuc 24,13. 


k Luc 24.36, 
Ioan 20.19, 
l Cor.15.5, 


4 Neu, 
ynghyd. 


a Heb, 2, 3, 
lIoan 1.1. 
b Marc I. 1, 
Ioan15,27. 


c Act, 15,19, 
25, 28. 
1 Cor.7.40, 





nynt. fAc ni ddywedasant ddim 
wrth neb: canys yr oeddynt wedi 
ofni. 

9 1 A'r Tesu, wedi adgyfodi y bore 
y dydd cyntaf o'r wythnos, “a ym- 
ddangosodd yn gyntaf i Mair Mag- 
dalen, o'r hon y bwriasai efe allan 
saith o gythreuliaid. 

10 Hithau a aeth, ac a fynegodd 
i'r rhai a fuasent gyd âg ef, ac 
oeddynt mewn galar ac wylofain. 

ll A hwythau, pan glywsant ei 
fod ef yn fyw, ac iddi hi ei weled 
ef, ni chredent. 

12 1 Ac wedi hynny yr ymddang- 
osodd efe mewn gwedd arall ìi 
ddau o honynt, a Awymt yn ym- 
deithio, ac yn myned i'r wlad. 

19 A hwy a aethant, ac a fynegas- 
ant i'r lleill: ac ni chredent iddynt 
hwythau. 

l4 4 “Ac ar ol hynny efe a ym- 
ddangosodd i'r un ar ddeg, a hwy 
yn eistedd *i fwytta; ac a ddan- 
nododd iddynt eu hanghrediniaeth 
au calon-galedwch, am na chred- 


o. MC ^D 


asent y rhai a'i gwelsent ef wedi 
adgyfodi. 

l5!Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ewch i'r holl fyd, a phregethwch 
yr efengyl i bob creadur. 


16 " Y neb a gredo ac a fedyddier |i I98 
a fydd cadwedig: "eithr y neb ni| 


chredo a gondemnir. 
17 A'r arwyddion hyn a ganlynant 
y rhai a gredant: * Yn fy enw i y 


bwriant allan gythreuliaid; ac Pâ| 28. 


thafodau newyddion y llefarant ; 

18 “Seirph a godant ymaith; ac 
os yfant ddim marwol, ni wna 
iddynt ddim niwed; ar y cleifion 
y rhoddant eu dwylaw, a hwy a 
fyddant iach. 

19 € Ac felly yr Arglwydd, * wedi 
llefaru wrthynt, *a. gymmerwyd i 
fynu i'r nef, "ac a eisteddodd ar 
ddeheulaw Duw. 

20 A hwythau a aethant allan, ac 
a bregethasant ym mhob man, a'r 
Arglwydd yn cyd-weithio, *ac yn 
cadernhâu y gair £rwy arwyddion, 
y rhai oedd yn canlyn. Amen. 


YR EFENGYL YN OL 


SA NPP eL U C: 


PENNOD I. 

1 Rhagymadrodd yr hol efengyl. 5 Cenhedl- 
iad Ioan Fedyddiwr, 26 a Chrîst. 839 Pro- 
phwydoliaeth Elisabeth a Maîr am Grist. 

ôl Genedigaeth ac enwaediad Ioan. 67 

Prophwydoliaeth Zacharïias am Grist, 16 ac 

Ioan. 

N gymmaint a darfod i lawer 

gymmeryd mewn llaw osod 
allan mewn trefn draethawd am y 
pethau a gredir yn ddïammeu yn 
ein plith, 

2 * Megis y traddodasant hwy ì ni, 
y rhai oeddynt eu hunain Po'r de- 
chreuad yn gweled, ac yn weini- 
dogion y gair: 

3 “Minnau a welais yn dda, wedi 
i mi ddilyn pob peth yn ddyfal o'r 
dechreuad, ysgrifenu mewn trefn 
attat, 10 ardderchoccaf Theophilus, 

4 Fel y ceit wybod sicrwydd am y 
pethau y'th ddysgwyd ynddynt. 

5 R oedd *yn nyddiau He- 

rod, brenhin Judea, ryw off- 

eiriad a'i enw Zacharïas, fo * ddydd- 

gylch Abïa: ai wraig oedd, o ferch- 
ed Aaron, a'i henw Elisabeth. 

6 Ac yr oeddynt ill dau yn gyf- 
iawn ger bron Duw, yn rhodio yn 


944 





holl orchymynion a deddfau yr Ar- 
glwydd yn ddiargyhoedd. 


i'r nefoedd. 


1 Matt. 28. 
19, 


m Ioan 3, 
P36. 
n Toan 12. 
48, 


oTLuc 10.17. 


ag uc 10, 19, 
Act. 28. 5, 

rAct9, NW 
a 2S. 8. 


sAct.1.2,3. 
tLuc 24.5], 
u Ps, 110, 1, 


x Act, 11. 3, 
Heb. 2, 4. 


7 Ac nid oedd plentyn iddynt, am | Cymr 


fod Elisabeth yn ammhlantadwy; 
ac yr oeddynt wedi myned ill dau 
mewn gwth o oedran. 

8 A bu, ac efe yn gwasanaethu 
swydd offeiriad ger bron Duw, yn 
nhrefn ei * ddydd-gylch ef, 

9 Yn ol arfer swydd yr offeiriaid, 
ddyfod o ran iddo 5arogl-darthu yn 


ôl ei fyned i deml yr Arglwydd. 


lO PA holl lïaws y bobl oedd 
allan yn gweddïo ar awr yr arogl- 
darthiad. | 

ll Ac ymddangosodd iddo angel 
yr Arglwydd yn sefyll o'r tu dehau 
i 'allor yr arogl-darth. 

12 A Zacharïas, pan ganfu, a_gy- 
thryblwyd, ac ofn a syrthiodd arno. 

13 Eithr yr angel a ddywedodd 
wrtho, Nac ofna, Zacharïas: canys 
gwrandawyd dy weddi; a'th wraig 
Elisabeth a ddwg i ti fab,a “thi a. 
elwi eì enw ef Ioan. 

l4 A bydd i ti lawenydd a gorfol- 
edd; a llawer a lawenychant am 
ei enedigaeth ef. 


$ gylch- 
ddydd. 
5 nodi 90, 


h Lef. 16. 17. 


1Exod.30, 1, 


k ad. 60, 63, 


lad, 58. 








Cenhedliad Ioan Fedyddiwr, 





Y chweeh- | 15 Canys mawr fydd efe y'ngolwg 
Flwyddyn | yr Arglwydd, ac " nid ŷf na gwin na 
cymr. |dïod gadarn; ac efe a gyflawnir o'r 
gelwir” | Yspryd Glân, "ïe, o groth ei fam. 
Am. | l69A llawer o blant Israel a dry 
mNun.e. | efe at yr Arglwydd eu Duw. 
"Je.1.5. | 17 Ac efe a_â o'i flaen ef yn ys- 
oMai,4.5, pryd a nerth Elias,i droi calonnau 
Mr y tadau at y plant, ar anufudd *i 
drw). _|ddoethineb y cyfiawn; i ddarparu 
i'r Arclwydd bobl barod. 
18 A dywedodd Zacharïas wrth 
PGen.TT. | yr angel, P Pa fodd y gwybyddaf fi 
hyn? canys henafgwr wyf fi, a'm 
gwraig hefyd mewn gwth o oedran. 
19 A'r angel gan atteb a ddywed- 
dru] odd wrtho, Myfi yw «Gabriel, yr 


hwn wyf yn sefyll ger bron Duw, 
ac a anfonwyd i lefaru wrthyt, 
sisfangylu aC Si fynegi i ti y newyddion da 
ti hyn. h 


r Ezec. 2. 
26. a 24. 27. 


n. 

20 Ac wele, ' ti a fyddi fud ac heb 
allu llefaru hyd y dydd y gwneler 
y pethau hyn, am na chredaist i'm 
geiriau i, y rhai a gyflawnir yn eu 
hamser. 

21 Ac yr oedd y bobl yn disgwyl 
am Zacharïas: a rhyfeddu a wnaeth- 
ant ei fod ef yn aros cyhyd yn y 
dem], 

22 A phan ddaeth efe allan, ni 
allai efe lefaru wrthynt; a hwy a 
wybuant weled o hono weledigaeth 
yn y deml: ac yr oedd efe yn 
gwneuthur amnaid iddynt; ac efe 
a arhosodd yn fud. 

23 A bu, cyn gynted ag y cyflawn- 
wyd “dyddiau ei weinidogaeth ef, 
fyned o hono i'w dŷ ei hun. 

24 Ac ar ol y dyddiau hynny y 
cafodd Elisabeth ei wraig ef feich- 
iogi, ac a ymguddiodd bìîm mis, 
gan ddywedyd, 

25 Fel hyn y gwnaeth yr Arglwydd 
i mi yn y dyddiau yr edrychodd 
arnaf, I *dynnu ymaith fy ngwar- 
adwydd ym mhlith dynion. 

26 4 Ac yn y chweched mis yr 
anfonwyd yr angel Gabriel oddi 
wrth Dduw, i ddinas yn Galilea a'i 
henw Nazareth, 

27 At forwyn " wedi ei dyweddïo i 
wr ai enw Joseph, o dŷ Dafydd; ac 
enw y forwyn oedd Mair. 

28 A'r angel a ddaeth i mewn atti, 
ac a ddywedodd, Henffych well, yr 
hon a gefaist ras; yr Arglwydd 
sydd gyd â thi: bendigaid wyf ym 
mhlith gwragedd. 

29 A hithau, pan ei gwelodd, a 
gythryblwyd wrth ei ymadrodd ef; 


| s Edrych 
2 bren. ll. 


1 Chron. 9, 
o 


tGen.30,23, 
lis.4.l. 


u]latt, 1.18, 


se EWC AD “ 


ameddylio a wnaeth pa fath gyf- 
arch oedd hwn. 
30 A dywedodd yr angel wrthi, 


Nac ofna, Mair: canys ti a gefaist|»a 


ffafr gyd â Duw, 


31 *Ac wele, ti a gei feichiogi yn: 


dy groth, ac a esgori ar fab, ac Ja 
elwi ei enw ef IEsU. 

32 Hwn fydd mawr, ac a elwir yn 
Fab y Goruchaf: ac iddo “y rhydd 
yr Arglwydd Dduw orseddfa ei 
dad Dafydd. 

33 PAc efe a deyrnasa ar dŷ Jacob 
yn dragywydd; ac ar ei frenhin- 
iaeth ni bydd diwedd. 

31A Mair a ddywedodd wrth yr 
angel, Pa fodd y bydd hyn, gan nad 
adwaen i wr? 

35 A'r angel a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthi, Yr Yspryd Glân a 
ddaw arnat ti, a nerth y Goruchaf 
ath gysgoda di: am hynny hefyd 
y peth sanctaidd a aner o honot 
ti, a elwir yn Fab Duw. 

36 Ac wele, Elisabeth dy gares, y 
mae hithau wedi beichiogi ar fab 
yn ei henaint: a hwn yw y chwech- 
ed mis iddi hi, yr hon a elwid yn 
ammhlantadwy. 

37 Canys “ gyd â Duw ni bydd dim 
yn ammhosibl. 


38 A dywedodd Mair, Wele was-| 2s 


anaethyddes yr Arglwydd; bydded 
1 mi yn ol dy air di. A'r angel a 
aeth ymaith oddi wrthi hi. 

39 1 A Mair a gyfododd yn y dydd- 
lau hynny, ac a aeth i'r mynydd-dir 
ar frys, I ddinas o Juda ; i 

40 Ac a aeth i mewn i dŷ Zacha- 
rïas, ac a gyfarchodd well i Elisa- 
beth. 

41 A bu, pan glybu Elisabeth gyf- 
archiad Mair, i'r plentyn yn ei 
chroth hi Jammu: ac Elisabeth a 
lanwyd o'r Yspryd Glân. | 

42 A llefain a wnaeth â llef uchel, 
a dywedyd, Bendigedig wyf ti ym 
mhlith gwragedd, a bendigedig 4/v 
ffrwyth dy groth di. 


Christ. 


Y chwech- 

e 
Flwyddyn 
cyn y 





x Es.7. 14, 
| Matt.1.21. 
i 7 pen. 2, 21, 


zPs,132,11. 
â Es. 9, 6. 
n 16. 5. 
Dat. 9. T,. 


b Dan. 2, 44, 
a. 4.2 





cGen. 18.14, 


pen, 1S, 7, 


43 Ac o ba le y 0ae hyn i mi, fel | 


y delai mam fy Arglwydd attaf fi ? 

44 Canys wele, er cynted y daeth 
lleferydd dy gyfarchiad di i'm clust- 
iau, y plentyn a lammodd o lawen- 
ydd yn fy nghroth. 

45 A bendigedig yw yr hon 9a 
gredodd: canys bydd cyflawniad 
o'r pethau a ddywedwyd wrthi gan 
yr Arglwydd. 

46 $ A dywedodd Mair, Y mae fy 
enaid yn mawrhâu yr Arglwydd, 





945 


6 Neu, a. 
gredodd y 
bydd, &c. 


Y chwech- 
ed 


Mair yn molannu Duw. 


47 Â'm hyspryd a lawenychodd 


Flwyddyn | yn Nuw fy lachawdwr. 


cyn y 
Cyfrif 
Cyffredin 
a elwir 
Anno 
Domini. 


d Ps, 138, 6. 


e Exod. 20.6. 
Ps. 109, 17. 


f Es, 5L. 9, 
a 52, 10, 

E Ps. 33. 10, 
1 Petr 5. 2. 

h] Sam, 2, 


Os 
Job 5. 11, 
Ps, 113, 6. 


i Ps. 24. 10. 


k Jer. ôl. ô, 
20 


1 Gen.17.19, 


Ps.l22.11. 


m ad. l4, 


n Gen, 17, 
2 
Lef. 12.3. 


o ad, 13. 


'P ad. 13. 


|T pethau. 


48 Canys îefe a edrychodd ar 
waeledd ei wasanaethyddes: o- 
blegid, wele, o hyn allan yr holl 
cenhedlaethau a'm geilw yn wŷn- 
fydedig. 

49 Canys yr hwn sydd alluog a 
wnaeth i mi fawredd; a sanctaidd 
yw ei enw ef. 

50 “A'i drugaredd sydd yn oes 
oesoedd ar y rhai a'i hofnant ef. 

5l fEfe a wnaeth gadernid âi 
fraich: “efe a wasgarodd y rhai 
beilchion ym mwriad eu calon. 

52 h Efe a dynnodd i lawr y ced- 
yrn o'w heisteddfïiau, ac a ddyrch- 
afodd y rhai isel-radd. 

53 í Y rhai newynog a lanwodd efe 
â phethau da; ac efe a anfonodd 
ymaith y rhai goludog yn weigion. 

54 Efe a gynnorthwyodd ei was 
Israel, “ gan gofio eê drugaredd ; 

55 !Fel y dywedodd wrth ein tad- 
au, Abraham a'i had, yn dragywydd. 

56 A Mair a arhosodd gyd â hi 
ynghylch tri mis, ac a ddychwelodd 
i'w thŷ ei hun. 

57 1 A chyflawnwyd tymp Elisa- 
beth i esgor; a hi a esgorodd ar fab. 

58 A'i chymmydogion a'i chenedl 
a glybu fawrhâu o'r Arglwydd ei 
drugaredd arni; a Thwy a gyd- 
]lawenychasant â hi. 

59 A bu, "ar yr wythfed dydd 
hwy a ddaethant i enwaedu ar y 
dyn bach; ac a'i galwasant ef Za- 
charïas, yn ol enw ei dad. 

60 A'I fam a attebodd ac a ddy- 
wedodd, “Nid /elly; eithr Ioan y 
gelwir ef. 

61 Hwythau a ddywedasant wrthi, 
Nid oes neb o'th genedl a elwir ar 
yr enw hwn. 

62 A hwy a wnaethant amnaid ar 
ei dad ef, pa fodd y mynnai efe 
ei enwi ef. 

63 Yntau a alwodd am argraph- 
lech, ac a ysgrifenodd, gan ddywed- 
yd, P Ioan yw ei enw ef. A rhyfeddu 
a wnaethant oll. 

64 Ac agorwyd ei enau ef yn eb- 
rwydd, a'i dafod ef; ac efe a lefar- 
odd, gan fendithio Duw. 

65 A daeth ofn ar bawb oedd yn 
trigo yn eu cylch hwy: a thrwy 
holl fynydd-dir Judea y cyhoedd- 
wyd y " geiriau hyn oll, 

66 A phawb ar a'u clywsant, a'u 
gosodasant yn eu calonnau, gan 
ddywedyd, Beth fydd y bachgen- 

916 | 
* 


S. LUC, IL 













Oân Zacharïas. 









nyn hwn? A llaw Y chwech- 


gyd âg ef. 

67 4 A'i dad ef Zacharïas a gyf- 
lawnwyd o'r Yspryd Glân, ac a bro- 
phwydodd, gan ddywedyd, 

68 Bendigedig fyddo Arglwydd 
Dduw Israel: canys “efe a ym- 
welodd, ac a wnaeth ymwared i'w 
bobl; 

69 Ac 'efe a ddyrchafodd gorn 
iachawdwriaeth i ni, yn nhŷ Dafydd 
ei wasanaethwr ; 

70 “Megis y llefarodd trwy enau 
ei sanctaidd brophwydi, y rhai oedd 
o ddechreuad y byd: 

71 Fel y byddai i ni ymwared 
rhag ein gelynion, ac o law pawb 
o'n caseion ; 

721 gwblhâu y drugaredd â'n tad- 
au, ac i gofio ei sanctaidd gyfam- 
mod : 

73 *Y llw a dyngodd efe wrth ein |*Gen-1 
tad Abraham, ar roddi i ni, 

74 Gwedi ein rhyddhâu o law ein 
ee yD “ ei wasanaethu ef yn ddi- 
ofn, i 

75 Mewn sancteiddrwydd a chyf- 
iawnder ger ei fron ef, holl ddydd- 
iau ein bywyd. 

76 A thithau, fachgennyn, aelwir 
yn brophwyd i'r Goruchaf: canys 
zti a âl o flaen wyneb yr Arglwydd, 
i barottôi ei ffyrdd ef ; 

77 I roddi gwybodaeth iachawd- 
wriaeth i'w bobl, ”*trwy faddeuant 
o'u pechodau, 

78 O herwydd ?tiriondeb írugar- 
edd ein Duw ; trwy yr hon yr ym- 
web dd â ni “godiad haul o'r uchel- 

er, 

79 *I lewyrchu i'r rhai sydd yn 
eistedd mewn tywyllwch a chysgod |. 
angau, i gyfeirio ein traed i ffordd 
tangnefedd. 

80 PA'r bachgen a gynnyddodd, 
ac a gryfhâwyd yn yr yspryd, ac ca 
fu yn y diffaethwch hyd y dydd yr 
ymddangosodd efe i'r Israel, 


PENNOD II. 


1 Augustus yn trethu holl ymerodraeth Rhufain. 
6 Genedigaeth Orist. 8 Angel yn ei fynegi 
ŵr bugeiliaid: 19 a llawer yn canu moliant 
$ Dduw am dano. 21 Enwaedu Orist. 22 
Puredigaelh Mair. 28 Simeon ac Anna yn 
prophwydo am Grist: 40 ac yntau yn cyn- 
nyddu mewn doethineb: 46 4n ymresymmu 
&'r doctoriaid yn y deml, 91. ac yn ufudd 
â'w rieni. 

pv hefyd yn y dyddiau hynny,|! 

fyned gorchymyn allan oddi 
wrth Augustus Cesar, i drethu yr 
holl fyd. 


yr Arglwydd oedd 


9 pen. 7. 16. 


r Ps. 182,17. 


ct. o. 21, 
Rhuf. 1. 2, 


) fo 
u Heb. 9, 14, 


x Mal. 2.1, 
n24.5. 
ad, 17. 

7 pen. 2. 3. 


8 eu madd- 
euant. 


9 ymysgar- 
oedd, 


Es, 9, 2. 
Act. 26, 18, 


b pen. 2, 40, 
c Matt, ô. 1. 


Y bummed 
Flwyddyn 


Genedigaeth Orist. 


| Y bummed 


Flwyddyn 


Cyífredin 
a elwir 


Anno 
Domini. 


a Ioan 7.42. 


b Matt. 1.25. 


2 y cynlaf- 
anedig. 


9 diadellau. 


cpen. 19.38, 


d Es. b7. 19, 
Eph, 2, 17, 


4 Gr. y dyn- 
ion y Uu- 
geiliaid. 


2 (Y trethiad yma a wnaethpwyd. 


gyntaf pan oedd Cyrenius yn rhag- 
law ar Syria.) 

3 A phawb a aethant i'w trethu, 
bob un i'w ddinas ei hun. 

4 A Joseph hefyd a aeth i fynu o 
Galilea, o ddinas Nazareth, i Judea, 
i “ddinas Dafydd, yr hon a elwir 
Bethlehem (am ei fod o dŷ a thy- 
lwyth Dafydd), 

5 I'w drethu gyd â Mair, yr hon a 
ddyweddïasid yn wraig iddo, yr hon 
oedd yn feichiog. 

6 A bu, tra yr oeddynt hwy yno, 
cyflawnwyd y dyddiau i esgor o 
honi. 

7 PA hi a esgorodd ar ei mab 
2 cyntaf-anedig, ac a'i rhwymodd ef 
mewn cadachau, ac ai dododd ef 
yn y preseb; am nad oedd iddynt 
le yn y lletty. 

8 T Ac yr oedd yn y wlad honno 
fugeiliaid yn aros yn y maes, ac yn 
gwylied eu * praidd liw nos. 

9 Ac wele, angel yr Arglwydd a 
safodd ger llaw iddynt, a gogoniant 
yr Arglwydd a ddisgleiriodd o'u 
hamgylch: ac ofni yn ddirfawr a 
wnaethant. 

10 A'r angel a ddywedodd wrth- 
ynt, Nac ofnwch: canys wele, yr 
wyf fi yn mynegi i chwi newyddion 
da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd 
i'r holl bobl: 

ll Canys ganwyd i chwi heddyw 
Geidwad yn ninas Dafydd, yr hwn 
yw Crist yr Arglwydd. 

12 A hyn fydd arwydd i chwi; 
Chwi a gewch y dyn bach wedi ei 
rwymo mewn cadachau, a ddodi 
yn y preseb. 

13 Ac yn ddisymmwth yr oedd 
gyd â'r angel lïaws o lu nefol, yn 
moliannu Duw, ac yn dywedyd, 

14 “Gogoniant yn y goruchaf i 
Dduw, ac ar y ddaear * tangnefedd, 
1 ddynion ewyllys da. 

15 A bu, pan acth yr angelion 
ymaith oddi wrthynt i'r nef, *y bu- 
geiliaid hwythau a ddywedasant 
wrth eu gilydd, Awn hyd Beth- 
lehem, a gwelwn y peth hwn a 
wnaethpwyd, yr hwn a hysbysodd 
yr Arglwydd i ni. 

16 A hwy a ddacthant ar frys; ac 
a gawsant Mair a Joseph, ar dyn 
bach yn gorwedd yn y preseb. 

17 A phan welsant, hwy a gyhoedd- 
asant y gair a ddywedasid wrthynt 
am y bachgen hwn. 

18 A phawb sr a clywsant, a 


987 


'S. LUC, II. 


ryfeddasantb am y pethau a ddy- 


wedasid gan y bugeiliaid wrthynt. 


19 Eitbr Mair a gadwodd y peth-| c 


au hyn oll, gan ew hystyried yn ei 
chalon. 
20 A'r bugeiliaid a ddychwelasant, 


'gan ogoneddu a moliannu Duw am 


yr holl bethau a glywsent ac a wel- 
sent, fel y dywedasid wrthynt. 

21 A *phan gyflawnwyd wyth 
niwrnod i enwaedu ar y dyn bach, 
galwyd ei enw ef fIESU, yr hwn a2 
enwasid gan yr angel cyn ei ym- 
ddŵyn ef yn y groth. 

22 Ac wedi cyflawni “dyddiau ei 
phuredigaeth hì, yn ol deddf Moses, 
hwy a'i dygasant ef i Jerusalem, i'w 
5 gyflwyno i'r Arglwydd ; 

23 (Fel yr ysgrifenwyd yn neddf 
yr Arglwydd, . Pob gwrryw “cyntaf- 
anedig a elwir yn sanctaidd i'r Ar- 
glwydd ;) 


gyw colommen. 

25 Ac wele, yr oedd gwr yn Jeru- 
salem, aì enw Simeon; ar gwr 
hwn oedd gyfiawn a duwiol, “yn 
disgwyl am ddiddanwch yr Israel: 
a'r Yspryd Glân oedd arno. 

26 Ac yr oedd wedi ei hysbysu 
iddo gan yr Yspryd Glân, na welai 
efe angau, cyn iddo weled Crist yr 
Arglwydd. 

27 Ac efe a ddaeth trwy yr yspryd 
ir deml: a phan ddug ei rïeni y 
dyn bach Iesu, i wneuthur drosto 
yn ol defod y gyfraith ; 

28 Yna efe ai cymmerth ef yn ei 
freichiau, ac a fendithiodd Dduw, 
ac a ddywedodd, 

29 ! Yr awrhon, Arglwydd, y go- 
llyngi dy was mewn tangnefedd, yn 
ol dy air: 

30 Canys fy llygaid " a welsant dy 
iachawdwriaeth, 

31 Yr hon a barottoaist ger bron 
wyneb yr holl bobloedd ; 

32 Goleuni i oleuo y Cenhedl- 
oedd, a gogoniant dy bobl Israel. 

33 Ac yr oedd Joseph a'i fam ef 
yn rhyfeddu am y pethau a ddy- 
wedwyd am dano ef. | 

34 A Simeon a'u bendithiodd 


hwynt, ac a ddywedodd wrth Mair| 4 


ci fam ef, Wele, hwn a osodwyd 
“yn gwymp ac yn gyfodiad i lawer 
yn Israel, ac Pyn arwydd yr hwn y 
dywedir yn ei erbyn ; 

35 (A “thrwy dy enaid di dy hun 


Prophwydoliaeth Simeon. 


Y bedwar- 
( 


eGen,17.12, 
Lef, 12, 3. 


f Matt. 1.21. 
pen. l. ôl, 


5 bresentio. 


k Es. 40, 1, 
ad. o8. 


l Gen. 46.30, 
P'hil. M231 


m Es, 52, 10, 
pen. J, 6, 


n Es. 42, 6, 
a 49, 6. 


o Ws. $. 14, 
Hos. 14. 9, 
Matt. 21. 

Rhuf, 9, 

Ob». 


cs 


5 JU. 

1 Cor. 1.23, 
24. 

2 Cor. 2.16. 
u Fer 


pPAcUR2S: O 
83Ioan 19,25, 


Orist yn holi y doctoriaid. 


S. LUC, III. 


Pregeth a bedydd Ioan. 





Yssyiwar- | hefyd yr â cleddyf;) fel y datguddir 
Flwyddyn meddyliau llawer o galonnau. 

Cyfri | 96 Ac yr oedd Anna brophwydes, 
aelwir merch Phanuel, o lwyth Aser: hon 


oedd oedrannus iawn, ac a. fuasai 
fyw gyd â gwr saith mlynedd o'i 
morwyndod ; 

37 Ac a fuasa$ yn weddw yng- 
hylch pedair a phedwar ugain mlyn- 
edd, yr hon nid âi allan o'r deml, 
ond gwasanaethu PDww mewn ym- 
prydiau a gweddïau ddydd a nos. 

39 A hon hefyd yn yr awr honno, 
gan sefyll ger llaw, a foliannodd yr 
Arglwydd, ac a lefarodd am dano 
ef wrth y rhai oll "oedd yn disgwyl 
ymwared yn " Jerusalem. 

39 Ac wedi iddynt orphen pob 
peth yn ol deddf yr Arglwydd, hwy 
a ddychwelasant i Galilea, i'w dinas 
eu hun Nazareth. 

40 "A'r bachgen a gynnyddodd, ac 
a gryfhaodd yn yr yspryd, yn gyf- 
lawn o ddoethineb: a gras Duw 
oedd arno ef. 

41 4 A'i rïeni ef a aent ìi Jerusalem 
*bob blwyddyn ar wyl y pasc. 

42 A phan oedd efe yn ddeu- 
ddeng mlwydd oed, hwynt-hwy a 
aethant i fynu i Jerusalem yn ol 
defod yr wyl. 

43 Ac wedi gorphen y dyddiau, a 
hwy yn dychwelyd, arhosodd y 
bachgen Iesu yn Jerusalem; ac ni 
wyddai Joseph a'i fam ef: 

44 Eithr gan dybied ei fod ef yn y 
fintai, hwy a aethant daith diwrnod; 
ac ai ceisiasant ef ym mhlith ew 
cenedl a'4 cydnabod. 

45 A phryd na chawsant ef, hwy 
a ddychwelasant i Jerusalem, gan 
ei geisio ef, 

46 A bu, ar ol tridiau, gael o hon- 
ynt hwy ef yn y deml, yn eistedd 
y'nghanol y doctoriaid, yn gwran- 
daw arnynt, ac yn eu holi hwynt. 

47 “A synnu a wnaeth ar bawb a'r 
a'i clywsant ef, o herwydd ei ddeall 
ef a'i attebion. 

48 A phan welsant ef, bu aruthr 
ganddynt. A'i fam a ddywedodd 
wrtho, Fy mab, paham y gwnaeth- 
ost felly â ni? wele, dy dad a min- 
nau yn ofidus ath geisiasom di, 

49 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Paham y ceisiech fi? oni wyddech 
fod yn rhaid i mi fod *ynghylch y 
pethau a berthyn i'm Tad? 


|7p2n-9,4>| 50 A ?hwy ni ddeallasant y gair a 
ddywedasai efe wrthynt. 
5l Ac efe a aeth i waered gyd â 


943 





pen. l. $0, 


t Deut. 16. 
1, 16. 


| Domini 
r Marc 15. 
43, 
ad. 25. 
pen, 24, 21. 
T Israel. 
sad. 52, 

A, D. 9. 


a Matt. 1. 


Ss 
| Marc l,22, 
pen, 4, 22, 


Gy. 
Ioan 7. 15, 
40. 





x Ioan 2, 16. 








hwynt, ac a ddaeth i Nazareth, ac 
a fu ostyngedig iddynt. A'i fam ef 
a gadwodd yr holl eiriau hyn yn ei 
chalon, 

52 A'r Iesu “a gynnyddodd mewn 
doethineb *a chorpholaeth, a_ffafr 
gyd â Duw a dynion. 


PENNOD III. 

1 Pregeth a bedydd Ioan: 15 ei dystiolaeth 
ef am Grist. 20 Herod yn carcharu Ioan. 
2l Orist, wedi ei fedyddio, yn derbyn (yst- 
iolaelh o'r nef. 29 Oedran ac achau Orist 
o Joseph î fynu. 

N y bymthegfed flwyddyn o 
ymerodraeth Tiberius Cesar, a. 

Phontiaus Pilat yn rhaglaw Judea, 

a Herod yn detrarch Galilea, a'i 

frawd Phylip yn detrarch Iturea a 

gwlad Trachonitis, a Lysanias yn 

detrarch Abilene, 

2 “Dan yr arch-offeiriaid Annas 
a Chaiaphas, y daeth gair Duw at 
San, mab Zacharïas, yn y diffaeth- 
wch. 

3PAc efe a ddaeth i bob goror 
ynghylch yr Iorddonen, gan breg- 
ethu bedydd edifeirwch er madd- 
euant pechodau ; 

4 Fel y mae yn ysgrifenedig yn llyfr 
ymadroddion Esaias y prophwyd, yr 
hwn sydd yn dywedyd, “Llef un yn 
llefain yn y diffaethwch, Parottôwch 
ffordd yr Arglwydd, gwnewch ei 
lwybrau ef yn uniawn. 

5 Pob pant a lenwir, a phob myn- 
ydd a bryn a ostyngir, a'r gŵyr- 
geimion a wneir yn uniawn, a'r 
geirwon yn ffyrdd gwastad : 

6 1A phob cnawd a wêl iachawd- 
wriaeth Duw. 

7 Am hynny efe a ddywedodd wrth 
y bobl oedd yn dyfod i'w bedyddio 
ganddo, *O genhedlaeth gwiberod, 
pwy a'ch rhag-rybuddiodd chwi i 
ffoi oddi wrth y digofaint sydd ar 
ddyfod ? 

8 Dygwch gan hynny ffrwythau 
Zaddas i edifeirwch; ac na dde- 
chreuwch ddywedyd ynoch eich 
hunain, Y mae gennym ni Abraham 
yn dad: canys yr wyf yn dywedyd 
i chwi, y dichon Duw o'r cerrig hyn 
godi plant i Abraham. 


9 Ac yr awrhon y mae y fwyell 


wedi ei gosod ar wreiddyn y pren- 
nau: fpob pren gan hynny a'r nid 


yw yn dwyn ffrwyth da, a gym- 


mynir i lawr, ac a fwrir yn tân. 

10 A'r bobloedd a ofynasant iddo, 
gan ddywedyd, “Pa beth gan hynny 
a wnawn ni? 





Anno 
DOMINI 
8. 





z] Sam. 2, 
26. 


ad. 40. 
8 ac oedran, 


A.D.26. 


a Íonn ll, 
49, 1. 
a ls, 13. 
Act. 4, 6. 


b Matt. 3.1, 


| Marc 1. 4, 


c Ŵs. 40, 3, 


d Es. 52. 10, 


e Matt. 3.7. 


2 teilwng o 
edifeirwch, 


£ Matt, de 
19, 


& Act. 2, 37. 


Bedydd, Crist. 


h Iago 2.15, 
16. 
1 Ioan 3. 
17. 2.4. 20, 


8 Na rodd- 
wch ofn 
ar neb. 


4 ymresym- 
mu. 


ií Matt. 5.11, 


. D. 90. 
k Matt. 14, 


Marc 6, 17. 


A.D.97. 
1 Matt. 3.12, 
loan l, 32, 


m Edrych 
Num,4.3 
35, 39, 43, 
AT. 
n Matt. 13, 
65. 
Ioan 6. 42. 
b Neu, Heli, 


| 


11 Ac efe a attebodd ac a ddywed- 


I odd wrthynt, PY neb sydd ganddo 


ddwy bais, rhodded i'r neb sydd 
heb yr un; ar neb sydd ganddo 
fwyd, gwnaed yr un modd. 

12 A'r publicanod hefyd a ddaeth- 
ant i'w bedyddio, ac a ddywedasant 
wrtho, Athraw, beth a wnawn ni? 

139 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Na cheisiwch ddim mwy nag sydd 
wedi ei osod i chwi. 

l4 A'r milwyr hefyd a ofynasant 
iddo, gan ddywedyd, A pha beth a 
wnawn ninnau? Ac efe a ddywed- 
odd wrthynt, “Na fyddwch draws 
wrth neb, ac na cham-achwynwch 
ar neb; a byddwch foddlawn i'ch 
cyflogau. 

15 Ac fel yr oedd y bobl yn dis- 
gwyl, a phawb yn *meddylied yn eu 
calonnau am Ioan, ai efe oedd y 
Crist ; 

16 Ioan a attebodd, gan ddywedyd 
wrthynt oll, !Myfi yn ddïau ydwyf 
yn eich bedyddio chwi â dwfr: 
ond y mae un cryfach na myfi yn 
dyfod, yr hwn nid wyf fi deilwng 
i ddattod carrai ei esgidiau: efe 
a'ch bedyddia chwi âr Yspryd 
Glân, ac â thân. 

17 Yr hwn jy 4mae ei wyntyll yn ei 
law, ac efe a lwyr-lanhâ ei'lawr- 
dyrnu, ac a gasgl y gwenith i'w 
ysgubor; ond yr us a lysg efe â 
thân anniffoddadwy. 

18 A llawer o bethau eraill a 
gynghorodd efe, ac a bregethodd 
ïr bobl. 

19 FEOnd Herod y tetrarch, pan 
geryddwyd ef ganddo am Herod- 
ias gwraig Phylip ei írawd, ac 
am yr holl ddrygioni a wnaethai 
Herod, | 

20 A chwanegodd hyn hefyd heb 
law y cwbl, ac a gauodd ar Ioan yn 
y carchar. 

o1 4 IA bu, pan oeddid yn bed- 
yddio yr holl bobl, a'r Iesu yn ei 
fedyddio hefyd, ac yn gweddïo, 
agoryd y nef, 

22 A disgyn o'r Yspryd Glân mewn 
rhith corphorol, megis colommen, 
amo ef; a dyfod llef o'r nef yn 
dywedyd, Ti yw fy anwyl Fab; 
ynot ti y'm boddlonwyd. 

23 A'r Iesu ei hun oedd "yng- 


' hylch dechreu ei ddengmlwydd ar 


hugain oed, "mab (fel y tybid) i 
Joseph, /ab * Eli, 

24 Fab Matthat, fab Lefi, fab 
Melchi, fab Janna, fab Joseph, 


949 


S. LUC, IV. 


95 Fab Mattxtthïas, /ab Amos, fab 
Niium, fab Esli, /ab Naggai, 

26 F'ab Maath, f/ab Mattathïas, fab 
Semei, /ab Joseph, /ab Juda, 

27 Fab Joanna, fab Rhesa, fab 
Zorobabel, /ab Salathiel, fab Neri, 

98 Fab Melchi, fab Adi, fab Co- 
sam, /ab Elmodam, fab Er, 

29 Fab Jose, fab Elïezer, fab Jo- 
rim, fab Matthat, fab Lefi, 

30 Fab Simeon, fab Juda, fab Jo- 
seph, /ab Jonan, fab Eliacim, 

31 Fab Melea, fab Mainan, fab 
MAU 9 fab Nathan, Pfab Da- 


39 “Fab Jesse, fab Obed, fab 
Booz, fab Salmon, fab Naasson, 


33 Fab Aminadab, fab Aram, fab | 1$ 


Esrom, fab Phares, fab Juda, 

34 Fab Jacob, fab Isaac, fab Ab- 
raham, ' fab Thara, fab Nachor, 

35 Fab Saruch, fab Ragau, fab 
Phalec, fab Heber, fab Sala, 

36 Fab Cainan, fab Arphaxad, 
* fab Sem, fab Noe, fab Lamech, 

37 Fab Mathusala, /ab Enoch, fab 
Jared, fab Maleleel, fab Cainan, 
. 38 Fab Enos, fab Seth, fab Adda, 
Jb Duw. 


PENNOD IV. 

1 Temtiad ac ympryd Crist. 193 Y mae efe 
yn gorchfygu y cythraul: 14 yn dechreu 
pregelhu., 16 Pobl Nazareth yn. rhyfeddu 
am eî eiriau grasusol ef. 4 mae efe 
yn iachâu un cythreulig, 9$ a mam gwraig 
Peir, 40 a llawer o gleifion eraill. 41 Y 
cythreuliaid yn cydnabod Crist, ac yn cael 
cerydd am hynny. 49 Ymae efe yn preg- 
ethu (rwy y dinasoedd. | 

Am sIesu yn llawn o'r Yspryd 

Glân, a ddychwelodd oddi 

wrth yr Iorddonen, ac a_ arwein- 
iwyd gan yr yspryd i'r anialwch, 
. 9 Yn cael ei demtio gan ddiafol 
ddeugain niwrnod. Ac Pni fwytta- 
odd efe ddim o fewn y dyddiau 
hynny : ac wedi eu diweddu hwynt, 
ar ol hynny y daeth arno chwant 
bwyd. 

3 A dywedodd diafol wrtho, Os 
mab Duw ydwyt ti, dywed wrth y 
garreg hon fel y gwneler hi yn fara. 

4 A'r Iesu a attebodd iddo, gan 
ddywedyd, “ Ysgrifenedig yw, Nad 
ar fara yn unig y bydd dyn fyw, 
ond ar bob gair Duw. 

5 A diafol, wedi ei gymmeryd ef 
ì fynu i fynydd uchel, a. ddangos- 
odd iddo holl deyrnasoedd y ddaear 
mewn munud awr. 

6 A diafol a ddywedodd wrtho, I 
ti y rhoddaf yr awdurdod hon oll, 





Ei ympryd a't demtiad. 


Anno 
DOMINI 
zi 


o Zech. 12. 
12, 

P 2 Sam, 5, 
l Chron. 
a Od 

ag Ruth 4, 

1 Chron, 2. 

10, 


r Gen. 11. 
24, 20. 


5 Gen. 5, 
2, & 


2, «cC. 
a 11. 10, 
&c, 


A.D. 26. 
a Nat. 4. 1. 
Marc 1. 12, 


b au 94. 
1 Bren. 19. 


o Deut, $. 3. 


Orist yn dechreu pregethu, 


Anno_ |a'u gogoniant hwynt: canys “i mi 
DONINI y rhoddwyd; ac i bwy bynnag y 


mynnwyf y rhoddaf finnau hi. 

7 Os tydi gan hynny ^a addoli o'm 
blaen, eiddot ti fyddant oll. 

8 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, Dos ymaith, Satan, 
yn fy ol i; canys * ysgrifenedig yw, 
Addoli yr Arglwydd dy Dduw, ac 
ef yn unig a wasanaethi. 

9 fAc efe ai dug ef i Jerusalem, 
ac a'i gosododd ar binacl y deml, 
ac a ddywedodd wrtho, Os mab 
Duw ydwyt, bwrw dy hun i lawr 
oddi yma: 

10 Canys £ ysgrifenedig yw, Y gor- 
chymyn efe i'w angelion o'th achos 
di, ar dy gadw di; 

ll Ac y cyfodant di yn eu dwylaw, 
rhag i ti un amser daro dy droed 
wrth garreg. 

12 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, hDywedwyd, Na 
themtia yr Arglwydd dy Dduw. 

13 Ac wedi i ddiafol orphen yr 
holl demtasiwn, efe a ymadawodd 
'hydanser | âc ef 3' dros amser. 
iJoan14.30,| l4 4 A'r Iesu a ddychwelodd trwy 
AD.90 |nerth yr yspryd i “Galilea: a sôn 
97. a aeth am dano ef trwy yr holl 
fro oddi amgylch. 

l5 Ac yr oedd efe yn athraw- 
laethu yn eu synagogau hwynt, ac 
yn cael anrhydedd gan bawb. 

16 4 Ac efe a ddaeth i ' Nazareth, 
lle y magesid ef: ac yn ol ei arfer, 
efe a aeth i'r synagog ar y Sabbath, 
ac a gyfododd i fynu i ddarllen. 

l7 A rhodded atto lyfr y pro- 
phwyd Esaias. Ac wedi iddo agoryd 
y llyfr, efe a gafodd y lle yr oedd 
yn ysgrifenedig, 

18 “Yspryd yr Arglwydd sydd 
to erwydd, arnaf fi, *o herwydd iddo fy en- 
ymhe- neinio i; ì bregethu i'r tlodion yr 
neiniodd.. | anfonodd fi, i iachâu y drylliedig 
o galon, i bregethu gollyngdod i'r 
caethion, a chaffaeliad golwg i'r 
deillion, ìi ollwng y rhai ysig mewn 
rhydd-deb, 

19 I bregethu blwyddyn gymmoer- 
adwy yr Arglwydd. 

20 Ac wedi iddo gau y llyfr, a'i 
roddi i'r gweinidog, efe a_eistedd- 
odd. A llygaid pawb oll yn y syna- 
gog oedd yn craffu arno, 

21 Ac efe a ddechreuodd ddywed- 
yd wrthynt, Heddyw y cyflawnwyd 
yr ysgrythyr hon yn eich clustiau 
chwi, 

22 Ac yr oedd pawb yn dwyn 


d Dat, 13. 
Di 


a hadd 
oli i. 


6 Deut. 6. 
12.a 10.20 


£f Matt, 4. 5. 


E Ps, 91,11, 


b Deut. 6. 


—-———————————  ————————— _ Y 5A. 


|— —  ——_—— — 


A.D.31. 
1 Matt. 2. 
23. a 13, 54, 


m Es. 6l,1, 


YU —— OA , N e Y Hy Synuu nn i YNE — 


o. LUC, IV. 





a, gwneuthur gwyrthiau. 


tystiolaeth iddo, ac yr oeddynt "yn|_ Anno 


rhyfeddu am y geiriau grasusol a 
ddeuai allan o'i enau ef, A hwy a 
ddywedasant, “Onid hwn yw mab 
Joseph ? 

23 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Yn hollawl y dywedwch y ddïareb 
hon wrthyf, Y meddyg, iachâ di dy 
hun: y pethau a glywsom ni eu 
gwneuthur yn POUapernaum, gwna 
yma hefyd yn «dy wlad dy hun. 

24 Ac efe a ddywedodd, Yn wir 
meddaf i chwi, "Nad yw un pro- 
phwyd yn gymmeradwy yn ei wlad 
ei hun. 

25 Eithr mewn gwirionedd meddaf 
i chwi, Llawer o wragedd gweddw- 
on oedd yn Israel yn nyddiau Elïas, 
pan gauwyd y nef dair blynedd a 
chwe mis, fel y bu newyn mawr 
trwy yr holl dir ; 

26 Ac nid at yr un o honynt yr 
anfonwyd Elïas, ond i Sarepta yn 
Sidon, at wraig weddw. 

27 A llawer o wahan-gleifion oedd 
yn Israel yn amser Elisêus y pro- 
phwyd; ac ni lanhâwyd yr un o 
honynt, ond Naaman y Syriad. 

28 A'r rhai oll yn y synagog, wrth 
glywed y pethau hyn, a lanwyd o 
ddigofaint ; 

29 Ac a godasant i fynu, ac ai 
bwriasant ef allan o'r ddinas, ac 
ai dygasant ef hyd ar *ael y bryn 
yr hwn yr oedd eu dinas wedi ei 
hadeiladu arno, ar fedr ei fwrw ef 
bendramwnwgl ìi lawr. 

30 Ond efe, "gan fyned trwy eu 
canol hwynt, a aeth ymaith ; 

31 Ac *a ddaeth i waered i Caper- 
naum, dinas yn Galilea: ac yr oedd 
yn eu dysgu hwynt ar y dyddiau 
Sabbath. 

32 A bu aruthr ganddynt wrth ei 
athrawiaeth ef: 7 canys ei ymad- 
rodd ef oedd gyd âg awdurdod. 

33 4 “Ac yn y synagog yr oedd 
dyn a chanddo yspryd cythraul 
aílan; ac efe a waeddodd â llef 
uchel, 

34 Gan ddywedyd, *Och, beth 
sydd i ni a wnelom â thi, Iesu o 
Nazareth? a ddaethost ti i'n di- 
fetha ni? Myfi ath adwaen pwy 
ydwyt; Sanct Duw. 

35 A'r Iesu a1 ceryddodd ef, gan 
ddywedyd, Distawa, a dos allan o 
hono. A'r cythraul, wedi ei daflu 
ef i'r canol, a aeth allan o hono, 
heb wneuthur dim niwed iddo. 

36 A daeth braw arnynt oll: a 





950 


DOMINI 
ol, 


n Matt, 13, 
oâ 


pen. 2, 47. 
o Ioan 6, 42, 


P Matt, 4, 
13, 

g Matt, 13, 
54. 


Marc 6. 1, 
r Matt, 13, 
5, 


Marc 6. 4, 
Ioan 4. 44, 


i: Bren. 17, 
Iago o. 17, 


t 2 Bren, 5. 
14, 


6 fin. 


u loan 8, 59, 


z Matt, 4, 
Marcl2l|. 


y Matt, T. 


Tit. 2, 15. 
£ Marc 1.23, 


6 Puid, 


TIachâwu chwegr Simon. 


a Matt. 8, 


Marc 1.29, 


7 mam eî 
wraîg ef. 


EE ———  — 
Anno 
DOT TEI 


b Matt. $, 
Marc 1.32, 


c Marc 1, 24. 
ad. ll, 


d Marc 1, 
25, 94. 
8 Neu, 


canys 
gwyddent, 


e Marc 1. 35, 


f Marc 1.39. 


a Matt, â, 





8, 
Marc 1. 16, 


chyd-ymddiddanasant â'u aU â'u a eilydd, | 3 Ac efd'aWa5th Mwmewn i un o'r| Amo 
gan ddywedyd, Pa ymadrodd mw 
hwn! gan ei fod ef trwy awdurdod 
a nerth yn gorchymyn yr ysprydion 
aflan, a hwythau yn myned allan. 

37 A sôn am dano a aeth allan i 
bob man o'r wlad oddi amgylch. 

38 Y *A phan gyfododd gr Iesu 
o'r synagog, efe a aeth i mewn i 
dŷ Simon. Ac yr oedd "chwegr 
Simon yn glaf o gryd blin: a hwy 
a attolygasant arno drosti hi. 

39 Ac efe a safodd uwch ei phen 
hi, ac a geryddodd y cryd; a7 cryd 
a'i gadawodd hi: ac yn y fan hi a 
gyfododd, ac a wasanaethodd ar- 
nynt hwy. 

40 1 'A phan fachludodd yr haul, 
pawb a'r oedd ganddynt rai cleif- 
ion o amryw glefydau, a'u dygasant 
hwy atto ef; ac efe a roddes ei 
ddwylaw ar bob un o honynt, ac 
a'u hiachaodd hwynt. 

41 “A'r cythreuliaid hefyd a aeth- 
ant allan o lawer, dan lefain a dy- 
wedyd, Ti yw Crist, Mab Duw. Ac 
efe a'u ceryddodd hwynt, ac ni 
adawai iddynt ddywedyd *y gwydd- 
ent mai efe oedd y Orist. 

42 * Ac wedi ei myned hi yn ddydd, 
efe a aeth allan, ac a gychwynodd 
i le diffaeth : a'r bobloedd a'i ceis- 
iasant ef; a hwy a ddaethant hyd 
atto, ac wi habtaliasant ef rhag 
myned ymaith oddi wrthynt. 

43 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Yn wir y mae yn rhaid i mi breg- 
ethu teyrnas Dduw i ddinasoedd 
eraill hefyd; canys i hyn y'm dan- 
fonwyd, 

44 'Ac yr oedd efe yn pregethu 
yn synagogau Galilea. 


PENNOD V. 

1 Crist yn dysgu y bobl allan o long Peir : 4 
trwy helfa ryfeddol o bysgod, yn dangos pa 
fodd y gwnaî efe ef a'i gyfeillion yn bysgod- 
wyr dynion: 12 yn glanhâu y gwahan-glwyf- 
us: 16 yn gweddïo yn y diffaethwch: 18 yn 
iachâu un claf o'r parlys: 21 yn galw Mai- 
thew y publican: 29 megis Physygwr eneîd- 
iau, yn bwytia gyd â& phechaduriaid : 94 yn 
rhag-fyneg$. ymprydiau a chystuddiau ê'r 
apostolion ar ol eî ddyrchafiad ef : 36 ac yn 
cyffelybu disgyblion llwrf gweiniaid â gos- 
trelau hen, a diUad wedi treulio. 

U *hefyd, a'r bobl yn pwyso 
atto i wrandaw gair Duw, yr 
oedd yntau yn sefyll yn ymyl llyn 

Gennesaret ; 

2 Ac efe a welai ddwy long yn 


sefyll wrth y llyn: a'r pysgodwyr a | 


aethent allan o honynt, ac oeddynt 
yn golchi ew rhwydau. 


951 


S. LUC, V. 


| a ddaethant ynghyd i'w wrandaw 





3 Ac efe a aeth i mewn i un o'r 
llongau, yr hon oedd eiddo Simon, 
ac a ddymunodd arno wthio ychyd- 
ig oddi wrth y tir. Ac efe a eis- 
teddodd, ac a ddysgodd y bobloedd 
allan o'r llong. 

4 A phan beidiodd â llefaru, efe 
a ddywedodd wrth Simon, » Gwthia 
i'r dwfn, a bwriwch eich rhwydau 
am helfa. 

5 A Simon a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, O Feistr, er i ni 
boeni ar hyd y nos, ni ddaliasom ni 
ddim: etto ar dy air di mi a fwriaf 
y rhwyd. 


6 Ac wedi iddynt wneuthur hynny, 


hwy a ddaliasant lïaws mawr o bysg- 
od: a'u rhwyd hwynt a rwygodd. 

A hwy a amneidiasant ar eu cyf- 
eillion, oedd yn y llong arall, i ddy- 
fod i'w cynnorthwyo hwynt. A hwy 
a ddaethant; a llanwasant y ddwy 
long, onid oeddynt hwy ar soddi, 

8 A Simon Petr, pan welodd Ayn- 
ny, a syrthiodd wrth liniau yr Iesu, 


Dalfo ryfeddol o bi dachâu chwegr Simon, UO YA, Dafaryfeddol o bysgod. 


DOMINI 
9l, 





bIoan21,6. | 


gan ddywedyd, “Dos ymaith oddi. SNdrych 
wrthyf; canys dyn pechadurus wyf 1 Bron " 


fi, O Arglwydd. 

9 Oblegid braw a ddaethai arno 
ef, ar rhai-oll oedd gyd âc ef, o 
herwydd yr helfa bysgod a ddalias- 
ent hwy ; 

10 A'r un ffunud ar Iago ac Ioan 
hefyd, meibion Zebedêus, y rhai 
oedd gyfrannogion â Simon. A dy- 
wedodd yr Iesu wrth Simon, Nac 
ofna: 1o hyn allan y deli ddynion. 

11 Ac wedi iddynt ddwyn y llong- 
au i dir, hwy a adawsant bob peth, 
ac a'i dilynasant ef. 

12 A fbu, fel yr oedd efe mewn 
rhyw ddinas, wele wr yn llawn o'r 
gwahan- glwyf: a phan welodd efe 
yr Iesu, efe a syrthiodd ar e4 wyn- 
eb, ac a ymbiliodd âg ef, gan ddy- 
wedyd, O Arglwydd, os ewyllysi, ti 
a elli fy nglanhâu. 

13 Yntau a estynodd et law, ac a 
gyíffyrddodd âg ef, gan ddywedyd, 
Yr wyf yn ewyllysio ; bydd lân. Ac 
yn ebrwydd y gwahan-glwyf a aeth 


| ymaith oddi wrtho. 


14 Ac efe a orchymynodd iddo 
na ddywedai i neb: eithr dos ym- 
aith, a dangos dy hun i'r offeiriad, 
ac offrwm dros dy lanhâd, “fel y 
gorchymynodd Moses, er tystiolaeth 
iddynt. 

15 A'r gair am dano a aeth yn 
fwy ar led: a llawer o bobloedd 





â Matt. 4, 
l 


e a 19, 
dw 18. 28, 
f Matt. 8. z 
Marc 1, 












& Lef. 14, 4, 
10, 21, 22. 







TIachâw y claf o'r parlys. 


Anno 
DOMINI 
Fd Vy 


h Matt, 9. 2, 
Marc 2. 3. 


Pa o 0. 
Es, 43. 25. 


2 meddyl- 
iau. 


k Matt. 9.9. 
Marc 2. 13,. 
14. 


ef, ac i'w hiachâu ganddo o'u clef- 
dau. 

16 4 Ac yr oedd efe yn cilio or 
neilldu yn y diffaethwch, ac yn 
gweddïo. 

17 A bu ar ryw ddiwrnod, fel yr 
oedd efe yn athrawiaethu, fod Pha- 
riseaid a doctoriaid y gyfraith yn 
eisiedd 40, y rhaì a ddaethent o 
bob pentref yn Galilea, a Judea, 
a Jerusalem: ac yr oedd gallu yr 
Arglwydd i'w hiachâu hwynt. 

18 1 “Ac wele wŷr yn dwyn mewn 
gwely ddyn a oedd glaf o'r parlys: 
a hwy a geisiasant ei ddwyn ef i 
mewn, a'4 ddodi ger ei fron ef. 

19 A phan na fedrent gael pa 
ífordd y dygent ef i mewn, o achos 
y dyrfa, hwy a ddringasant ar nen y 
£ŷ, ac a'i gollyngasant ef i waered 
yn y gwely trwy y pridd-lechau, 
yn y canol ger bron yr lesu. 

20 A phan welodd efe eu ffydd 
hwynt, efe a ddywedodd wrtho, Y 
dyn, maddeuwyd i tì dy bechodau. 

21 A'r ysgrifenyddion a'r Phari- 
seaid a ddechreuasant ymresymmu, 
gan ddywedyd, ! Pwy yw hwn sydd 
yn dywedyd cabledd? pwy a ddich- 
on faddeu pechodau ond Duw yn 
unig € 

22 A'r Iesu, yn gwybod eu ? hym- 
resymiadau hwynt, a at£ebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Pa resymmu 
yn eich calonnau yr ydych ? 

23 Pa un hawsaf, ai dywedyd, 
Maddeuwyd i íi dy bechodau; ai 
dywedyd, Cyfod, a rhodia * 

24 Ond fel y gwypoch fod gan 
Fab y dyn awdurdod ar y ddaear i 
faddeu pechodau, (eb efe wrth y 
claf o'r parlys,) Yr wyf yn dywedyd 
wrthyt, Cyfod, a chymmer dy wely, 
a dos i'th dŷ. 

25 Ac yn y man y cyfododd efe 
i fynu yn eu gŵydd hwynt; ac efe 
a gymmerth yr hyn y gorweddai 
arno, ac a aeth ymaith i'w dŷ ei 
hun, gan ogoneddu Duw. 

26 A syndod a ddaeth ar bawb, a 
hwy a ogoneddasant Dduw ; a hwy 
a lanwyd o ofn, gan ddywedyd, 
Gwelsom bethau anhygoel heddyw. 

27 “Ac ar ol y pethau hyn yr 
aeth efe allan, ac a welodd bublic- 
an, a'i enw Lefi, yn eistedd wrth y 
dollfa ; ac efe a ddywedodd wrtho, 
Dilyn fi. 

28 Ac efe a adawodd bob peth, 
ac a gyfododd i fynu, ac a'i dilyn- 
odd ef. 


952 


S. LUO, V. 


29 A gwnaeth Lefi 
fawr yn eì dŷ: ac yr oedd tyrfa 
fawr o bublicanod ac eraill, yn eis- 
tedd gyd â hwynt ar y bwrdd. 

90 Eithr eu hysgrifenyddion a'u 
Phariseaid hwynt a *furmurasant 
yn erbyn ei ddisgyblion ef, gan 
ddywedyd, Paham yr ydych chwi 
yn bwytta ac yn yfed gyd â phub- 
licanod a phechaduriaid ? 

31 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Nid rhaid i'r rhai 
iach wrth feddyg; ond i'r rhai 
cleifion. 

32 !Ni ddeuthum i alw rhai cyf- 
iawn, ond pechaduriaid, i edifeir- 
wch. 

33 4 A hwy a ddywedasant wrtho, 
m Paham y mae disgyblion Ioan yn 
ymprydio yn fynych, ac yn gwneuth- 
ur gweddïau, a'r un modd yr eiddo 
y Phariseaid; ond yr eiddot ti yn 
bwytta ac yn yfed? 

34 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
A ellwch chwi beri i blant yr ystaf- 
ell brïodas ymprydio, tra fyddo y 
prïodas-fab gyd â hwynt? 

35 Ond y dyddiau a ddaw, pan 
ddyger y prïodas-fab oddi arnynt: 
ac yna yr ymprydiant yn y dyddiau 
hynny. 

36 4 "Ac efe a ddywedodd hefyd 
ddammeg wrthynt: 
lain o ddilledyn newydd mewn hen 
ddilledyn: os amgen, y mae y new- 
ydd yn gwneuthur rhwygiad, ar 
llain o'r newydd ni chyttuna âr 
hen. 

837 Ac nid yw neb yn bwrw gwin 
newydd i hen gostrelau: os amgen, 
y gwin newydd a ddryllia y costrel- 
au, ac efe a red allan, a'r costrelau 
a, gollir. 

38 Eithr gwin newydd sydd raid 
ei fwrw mewn costrelau newydd- 
ion ; a'r ddau a gedwir. 

39 Ac nid oes neb, gwedi iddo yfed 
gwin hen, a chwennych y newydd 
yn y fan: canys efe a ddywed, Gwell 
yw yr hen. 

PENNOD VIL 


1 Orist yn argyhoeddi dallêneb y Phariseaid 
ynghylch cadw y Sabbath, trwy ysgrythyrau, 
a rheswm, a gwyrthiau: 19 yn dewis deu- 
ddeg apostol: 1T yn iachâu y cleifion: 20 a 
cher bron y bobl, yn pregethu i'w ddisgyblion 
fendithion a melldithion. 21 Pa fodd y mae 
4 mî garu ein gelynion? 46 a chyssylltu ufudd- 
dod gweithredoedd da ynghyd & gwrandaw 
y gair ; rhag, yn nryg-ddydd profcdigaelh, 
i nâ syrthio fel lŷ wedî ei adeiladu ar wyneb 
y ddaear, heb ddim sylfaen. 


Ni rydd neb 
2Z 


Rhag-fynegi, cysbuddiau. 
iddo wledd|., Anno 





DOMINI 
ôl. 


3 rwgnach- 
asant. 


I Maít. 9, 
12. 
lTim,lL 
15. 


m Matt. 9. 
14, 
Marc 2, 18, 


n Matt. 9. 


Am gadw y Sabbath. S. LUC, VI. Dewis y deuddeg apostol. 
Anno 2BU ar yr ail prif Sabbath, | Iago, ac Ioan; Phylip, a Bartholo- | DOE 


DOMINI 
cl 
cu edu 12, 
Marc 2, 23, 


b 1 Sam. 21. 
6. 


2 torthawu 
dangos. 


$ y rhai. 
c Lef, 24, 9, 


d Matt. 12. 
Marc o.l, 


4 yn ddi- 
Jrwyth. 


6 a ddalias- 
anl arno. 


6ddi- * 
Írwyth., 


7 Gr. mewn 
gweddi ar 
Dduw. 


e Matt. 10. 
Jc 


fIonn l, 42. 


fyned o. hono trwy yr ŷd: ai 
ddisgyblion a dynnasant y tywys, 
ac a'u bwyftasant, gwedi eu rhwbio 
â'u dwylaw. 

2 A rhai o'r Phariseaid a ddywed- 
asant wrthynt, Paham yr ydych yn 
gwneuthur yr hyn nid yw gyfreith- 
lawn ei wneuthur ar y Sabbathau ? 

3 A'r Iesu gan atteb iddynt a 
ddywedodd, Oni ddarllenasoch hyn 
chwaith, * yr hyn a wnaeth Dafydd, 
pan oedd chwant bwyd arno ef, a'r 
rhai oedd gyd âg ef; 

4 Y modd yr aeth efe i mewn i 
dŷ Dduw, ac y cymmerth ac y 
bwyttaodd y “bara gosod, ac ai 
rhoddes hefyd i'r rhai oedd gyd 
âg ef; .*yr hwn nid yw gyfreith- 
lawn ei fwytta, ond i'r offeiriaid 
yn unig ? 

5 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y mae Mab y dyn yn Arglwydd 
ar y Sabbath hefyd. 

6 4 A bu hefyd ar Sabbath arall, 
iddo fyned i mewn i'r synagog, ac 
athrawiaethu: ac yr oedd yno ddyn 
a'i law ddehau * wedi gwywo. 

7 A'r ysgrifenyddion a'r Pharise- 
aid *ai gwyliasant ef, a iachâi efe 
eî ar y dydd Sabbath; fel y caffent 
achwyn yn ei erbyn ef. 

8 Eithr efe a wybu eu meddyliau 
hwynt, ac a ddywedodd wrth y dyn 
oedd a'r llaw “wedi gwywo, Cyfod 
i fynu, a saf yn y canol. Ac efe 
a gyfododd i fynu, ac a safodd. 

9 Yr Iesu am hynny a ddywedodd 
wrthynt, Myfi a ofynaf i chwi, Beth 
sydd gyfreithlawn ar y Sabbath- 
au? gwneuthur da, ynte gwneuthur 
drwg? cadw einioes, ai colli? 

10 Ac wedi edrych arnynt oll oddi 
amgylch, efe a ddywedodd wrth y 
dyn, Estyn dy law. Ac efe a wnaeth 
felly: a'i law ef a wnaed yn iach 
fel y llall. 

ll A hwy a lanwyd o ynfyGvwydd, 
ac a ymddiddanasant y naill wrth 
y llall, pa beth a wnaent i'r Iesu. 

12 A bu yn y dyddiau hynny, fyn- 
ed o hono ef allan i'r mynydd i 
weddïo; a pharhâu ar hyd y nos 
"yn gweddïo Duw. 

13 T A phan aeth hi yn ddydd, 
efe a alwodd atto ei ddisgyblion: 
ac *o honynt efe a etholodd ddeu- 


ddeg, y rhai hefyd a enwodd efe 


yn apostolion ; 
14 Simon (“yr hwn hefyd a enw- 
odd efe Petr,) ac Andreas ei frawd ; 


954 


hon! canys chwi a alerwch ac a 


mêus ; 

15 Matthew, a Thomas; Iago mab 
Alphêus, a Simon a elwir Zelotes ; 

16 Judas “brawd, Iago, a Judas ,£Judas 1. 
Iscariot, yr hwn hefyd a aeth yn 
fradwr, 

17 * Ac efe a aeth i waered gyd 
â hwynt, ac a safodd mewn gwas- 
tatbir; ar dyrfa oi ddisgyblion, a 
llïîaws mawr o bobl o holl Judea 
a Jerusalem, ac o duedd môr Tyr- 
us a Sidon, y rhai a ddaeth *i 
wrandaw arno, ac i'w hiachâu o'u 
clefydau, 

18 A'r rhai a flinid gan ysprydion 
aflan: a hwy a iachâwyd. 

19 A'r holl dyrfa oedd yn ceisio 
cyffwrdd âg ef; am 'fod nerth yn 
myned o hono allan, ac yn iachâu 
pawb. 

20 4 Ac efe a ddyrchafodd ei ol- 
ygon ar ei ddisgyblion, ac a ddy- 
wedodd, FGwŷn eich byd y tlodion: 
canys eiddoch chwi yw teyrnas 
Dduw. 

21 !Gwŷn eich byd y rhai ydych 
yn dwyn newyn yr awrhon: canys 
chwi a ddigonir. "Gwyn eich byd 
y rhai ydych yn wylo yr awrhon: 
canys chwi a chwerddwch. 

22 "Gwŷn eich byd pan y'ch casao 
dynion, a phan y'ch 9 didolant oddi 
wrthynt, ac y'ch gwaradwyddant, 
ac y bwriant eich enw allan megis 
drwg, * er mwyn Mab y dyn. 

23 P Byddwch lawen y dydd hwn- 
nw, a llemmwch;; canys wele, eich 
gwobr sydd fawr yn y nef: oblegid 
“yr un ffunud y gwnaeth eu tadau 
hwynt i'r prophwydi. 

24 " Eithr gwae chwi y " cyfoeth- |" amo &l. 
ogion! canys *derbyniasoch eich |*pen.12.2L 
diddanwch. Fo ÎN 

25 " Gwae chwi y rhai llawn! can- 
ys chwi a ddygwch newyn. Gwae 
chwi y rhai a chwerddwch yr awr- 





8 i'w glywed 
ef. gey 


h Matt. 14. 
36. 


î Marc 5, 20, 
pen, 8. 46, 















k Matt. 5. 9, 


1Es,55.1. 
& 65. 13. 


m Es. ôl. 3. 


n Matt, 5. 
11. 
1 Petr 2,19, 
& 3. 14, 

o Ioan 16. 2, 


9 o achos. 
P Act. 5.41, 


9 Act. 7. ôl. 


u Es. 65. 12. 


wylwch. 

26 Gwae chwi pan ddywedo pob 
dyn yn dda am danoch! canys felly 
y gwnaeth eu tadau hwynt i'r gau- 
brophwydi. 

27 « *Ond yr wyf yn dywedyd 
wrthych chwì y rhai ydych yn 
gwrandaw, Cerwch eich gelynion; 
gwnewch dda i'r rhai a'ch casânt: 

28 Bendithiwch y rhai a'ch mell- 
dithiant, a ? gweddïwch dros y rhai 
a'ch drygant. 

29 “Ac i'r hwn a'th darawo ar|' ae? 


x Matt. 5, 
Rhuf. 12. 
20. 


y pen. 29,34, 
Act. 7. 60. 





Am garu eîn gelynion. 


Anno 
'DOMINI 
odl, 

a i Cor, 6.7. 

b Matt. 0. 


c Matt. 7. 
12. 


â Matt. 5. 
46. 
2 sydd, 


e Matt. 5. 
42. 


fad, 7. 


E Matt, 2. 
45. 


b Matt.7.1, 


î Diar. 19, 
TLffa 
k Pg, 79.12, 


ì Matt. 7. 2, 
Marc 4. 24, 


m Matt. 15. 
l4, 


n Matt. IO, 
o4 


Ioan il 3. LO 
a l5. 20, 


ac i'r hwn a ddygo ymaith dy 
gochl, na wahardd dy bais hefyd. 

30 ? A dyro i bob un a geisio gen- 
nyt ; a chan y neb a fyddo yn dwyn 
yr eiddot, na chais eilchwyl. 

31 “Ac fel y mynnech wneuthur o 
ddynion i chwi, gwnewch chwithau 
iddynt yr un ffunud. 

32 4 Ac os cerwch y rhai a'ch car- 
ant chwithau, pa ddïolch “fydd i 
chwi? oblegid y mae pechadur- 
iaid hefyd yn caru y rhai a'u câr 
hwythau. 

33 Ac os gwnewch dda i'r rhai a 

wnant dda i chwithau, pa ddïolch 
fydd i chwi? oblegid y mae y pech- 
adur ic hefyd yn gwneuthur yr un 
peth, 
34 *Ac os rhoddwch echwyn i'r 
rhai yr ydych yn gobeithio y cewch 
chwithau ganddynt, pa ddïolch fydd 
i chwi? oblegid y mae y pechad- 
uriaid hefyd yn rhoddi echwyn i 
bechaduriaid, fel y derbyniont y 
cyffelyb. 

35 Eithr fcerwch eich gelynion, a 
gwnewch dda, a rhoddwch echwyn, 
heb obeithio dim drachefn; a'ch 
gwobr a fydd mawr, a “phlant fydd- 
wch i'r Goruchaf : canys daionus yw 
efe i'r rhai annïolchgar a drwg. 

36 Byddwch gan hynny drugarog- 
ion, megis ag y mae eich Tad yn 
drugarog. | 

37 Ac "na fernwch, ac ni'ch bern- 
ir : na chondemniwch, ac ni'ch con- 
demnir : maddeuwch, a maddeuir i 
chwithau : 

38 i Rhoddwch, a rhoddir i chwi; 
mesur da, dwysedig, ac “wedi ei 
ysgwyd, ac yn myned trosodd, a 
roddant yn eich mynwes: canys 
Iâr un mesur ag y mesuroch, y 
mesurir i chwi drachefn. 

39 Ac efe a ddywedodd ddammeg 
wrthynt: "A ddichon y dall dywyso 
y dall? oni syrthiant ill dau yn y 
clawdd ? 

40 "Nid yw y disgybl uwch law 
ei athraw: eithr pob un *perffaith 
a fydd fel ei athraw. 

41 9A phaham yr wyt ti yn edrych 
ar y brycheuyn sydd yn llygad dy 


frawd, ac nad ydwyt yn ystyried y 


trawst sydd yn dy lygad dy hun ? 
42 Neu pa fodd y gelli di ddywed- 
yd wrth dy frawd, F'y mrawd, gâd i 
mi dynnu allan y brycheuyn sydd 
yn dy lygad, a thithau heb weled y 


| trawst sydd yn dy lygad dy hun? 


954 


So. DWC, VE 





y naill gern, cynnyg y llall hefyd; | O ragrithiwr, Pbwrw allan y trawst 


o'th lygad dy hun yn gynfaf, ac 
yna y gweli yn eglur dynnu allan 
y brycheuyn sydd yn llygad dy 
frawd. 

43 Canys “nid yw pren da yn 
dwyn ffrwyth drwg ; na phren drwg 
yn dwyn ffrwyth da. 

44 Oblegid "pob pren a adwaenir 
wrth ei ffrwyth ei hun: canys nid 
oddi ar ddrain y casglant ffigys, nac 
oddi ar berth yr heliant rawnwin. 

45 *Y dyn da, o ddaionus drysor 
ei galon, a ddwg allan ddaioni; ar 
dyn drwg, o ddrygionus drysor ei 
galon, a ddwg allan ddrygionì: 
canys *o helaethrwydd y galon y 
mae ei enau yn llefaru. 

46 "Paham hefyd yr ydych yn 
fy ngalw i, Arglwydd, Arglwydd, 
ac nad ydych yn gwneuthur yr hyn 
yr wyf yn ei ddywedyd ? 

47 *Pwy bynnag a ddêl attaf fi, 
ac a wrendy fy ngeiriau, ac au 
gwnelo hwynt, mi a ddangosaf i 
chwi i bwy y mae efe yn gyffelyb : 

48 Cyffelyb yw i ddyn yn adeiladu 
tŷ, yr hwn a gloddiodd, ac a aeth 
yn ddwfn, ac a osododd ei sail ar 
y graig: a phan ddaeth llifeiriant, 
y llifddyfroedd a gurodd ar y tŷ 
hwnnw, ac ni allai ei siglo; canys 
yr oedd wedi ei seilio ar y graig. 

49 Ond yr hwn a wrendy, ac ni 
wna, cyffelyb yw i ddyn a adeiladai 
dŷ ar y ddaear, heb sail; ar yr hwn 
y curodd y llif-ddyfroedd, ac yn y 
fan y syrthiodd: a chwymp y tŷ 
hwnnw oedd fawr. 


PENNOD VII. 

1 Orist yn caffael mwy o ffydd yn y canwriad, 
un o'r Cenhedloedd, nag yn yr un o'r Iudd- 
ewon: 10 yn iachâw ei was ef yn ei absen : 
11 yn cyfodi o farw fyw fab y wraig weddw 
o Naïn: 19 yn atteb cenhadon Ioan, irwy 
ddangos eî wyrthiau: 24 yn tystiolaethu ŵ'r 
bobl eî feddwl am Ioan: 91 yn bwrw bai ar 
yr Iuddewon, y rhaî nâ ellid. eu hennil na 
thrwy ymarweddiad, Ioan na'r eiddo yr Iesu: 
96 ac yn dangos trwy achlysur y wraig oedd 
bechadures pa fodd y mae efe yn gyfaill 
i bechaduriaid, nâd ŵw maentwmio mewn 
pechodau, ond î faddeu iddynt eu pechodau, 
ar eu fj yâd a'u hedifeirwch. 


AC wedi iddo orphen ei holl 
ymadroddion lle y clywai y 
bobl, “efe a aeth i mewn i Caper- 
naum. 

2 A gwas rhyw ganwriad, yr hwn 
oedd anwyl ganddo, oedd yn ddrwg 
ei hwyl, ym mron marw. 

3 A phan glybu efe sôn am yr 
Iesu, efe a ddanfonodd atto henur- 





Doammeg y tŷ ar y graig. 


Anno 
DOMINI 
cl 


P Edrych 
Diar. 18, 
17. 


ag Matt. íe 
16, 17. 


r Matt. 12, 
93. 


sMatt. 12, 
3D. 


t Matt. 12, 
ot 


u Mal. 1. 6. 
Matt. 7. 21, 
pen. 13. 25, 


x Matt, 7. 
24, 


s Matt. 8, 5. 


Ffydd y canwriad. 


Anno 
DOMINI 
. ôl, 





9 bagad. 


4 Neu, arch. 


b Act. 9.40, 


|€ en.24, 19. 


oan 4, 19, 
U an 6. 14, 
a9.1T. 





iaid yr Iuddewon, gan attolwg iddo 
ddyfod a iachâu eì was ef. 

4 Y rhai pan ddaethant at yr 
Iesu, a attolygasant arno yn daer, 
gan ddywedyd, Oblegid y mae efe 
yn haeddu cael gwneuthur o honot 
hyn iddo: 

5 Canys y mae yn caru ein cen- 
edl ni, ac efe a adeiladodd i ni 
synagog. 

6 A'r Iesu a aeth gyd â hwynt. 
Ac efe weithian heb fod neppell 
oddi wrth y tŷ, y canwriad a an- 
fonodd gyfeillion atto, gan ddywed- 
yd wrtho, Arglwydd, na phoena; 
canys nid wyf fi deilwng i ddyfod 
o honot dan fy nghronglwyd : 

7 O herwydd paham ni'm tybiais 
fy hun yn deilwng i ddyfod attat: 
eithr dywed y gair, a iach fydd fy 
ngwas. 

8 Canys dyn wyf finnau wedi fy 
ngosod dan awdurdod, a chennyf 
filwyr danaf: ac meddaf wrth *hwn, 
Dos, ac efe a â; ac wrth arall, 
Tyred, ac efe a ddaw; ac wrth fy 
ngwas, Gwna hyn, ac efe a'i gwna. 

9 Pan glybu yr Iesu y pethau hyn, 
efe a ryfeddodd wrtho, ac a drodd, 
ac a ddywedodd wrth y bobl oedd 
yn ei ganlyn, Yr ydwyf yn dywedyd 
i chwi, Ni chefais gymmaint ffydd, 
na ddo yn yr Israel. 

10 A'r rhaì a anfonasid, wedi idd- 
ynt ddychwelyd i'r tŷ, a gawsant y 
gwas a fuasai glaf, yn holliach. 

11 ŵ A bu drannoeth, iddo ef fyned 
i ddinas a elwid Nain; a chyd âg 
ef yr aeth *llawer o'i ddisgyblion, 
a, thyrfa fawr. 

12 A phan ddaeth efe yn agos at 
borth y ddinas, wele, un marw a 
ddygid allan, 47 hwn oedd unig fab 
ei fam, a honno yn weddw: a bagad 
o bobl y ddinas oedd gyd â hi. 

13 A'r Arglwydd pan y gwelodd 
hi, a gymmerodd drugaredd arni, 
ac a ddywedodd wrthi, Nac wyla. 

14 A phan ddaeth attynt, efe a 
gyffyrddodd â'r *elor : a'r rhai oedd 
yn ei dwyn, a safasant. Ac efe a 
ddywedodd, Y mab ieuangc, yr 
wyf yn dywedyd wrthyt, » Cyfod, 

15 A'r marw a gyfododd yn ei 
eistedd, ac a ddechreuodd lefaru. 
Ac efe a'i rhoddesi'w fam... 

16 Ac ofn a ddaeth ar bawb: a 
hwy a ogoneddasant Dduw, gan 
ddywedyd, “ Prophwyd mawr a gyf- 
ododd yn ein plith ; ac, “Ymwelodd 


d pen. 1. 68. Duw â'i bobl. 


965 


S LUC, VII. 


UD—- Ŵ  'Ï' ' RÏR ' ' O O. . NN . Ŵ .  . . Ŵ REED .. Y — 


—m en nee... e._5_ LEŴ,LAAÊLAALAÂALAÂ^ ^"^ /0/,/,5,,, 0  ,,,.,A_,,,,.ÂÂÂ^_^__ ___________________— - ——-  — ———— ——  G &  — uo 


yddio â bedydd Ioan. 


17 A'r gair hwn a aeth allan am 
dano trwy holl Judea, a thrwy gwbl 
o'r wlad oddi amgylch. 


Orist yn ateb cenhadon Ioan, 


18 “A'I ddisgyblion a fynegasant | «Matt. 11. 


i Ioan hyn oll. 

19 $ Ac Ioan, wedi galw rhyw 
ddau o'i ddisgyblion atto, a anfon- 
odd at yr Iesu, gan ddywedyd, Ai 
ti yw yr hwn sydd yn dyfod? ai 
un arall yr ŷm yn ei ddisgwyl? 

20 A'r gwŷr pan ddaethant atto, 
a ddywedasant, Ioan Fedyddiwr 
a'n danfonodd ni attat ti, gan ddy- 
wedyd, Ai fi yw yr hwn sydd yn 
dyfod? ai arall yr ŷm yn ei ddis- 
gwyl? 

21 A'r awr honno efe a iachaodd 
lawer oddi wrth glefydau, a phl&au, 
ac ysprydion drwg; ac i lawer o 
ddeillion y rhoddes efe eu golwg, 

22 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Ewch, a myneg- 
wch i Ioan y pethau a welsoch ac 
a glywsoch; 'fod y deillion yn 
gweled eilwaith, y cloffion yn rhod- 
io, y gwahan-glwyfus wedi eu glan- 
hâu, y byddariaid yn clywed, y 
meirw yn cyfodi, y tlodion yn der- 
byn yr efengyl. 

23 A gwyn ei fyd y neb ni rwystrir 
ynof fi. 

24 1 "Ac wedi ì genhadau Ioan 
fyned ymaith, efe a. ddechreuodd 
ddywedyd wrth y bobloedd am 
Ioan, Beth yr aethoch allan i'r di- 
ffaethwch i'w weled? Ai corsen yn 
siglo gan wynt? 

25 Ond pa beth yr aethoch allan 
i'w weled? Ai dyn wedi ei ddilladu 
â dillad esmwyth? P Wele, y rhai 
sydd yn arfer dillad anrhydeddus, a 
moethau, mewn palasau brenhin- 
oedd y maent. 

26 Eithr beth yr aethoch allan i'v 
weled? Ai prophwyd? Yn ddïau 
meddaf i chwi, a llawer mwy na 
phrophwyd. 

27 Hwn yw efe am yr un yr ys- 
grifenwyd, Wele, yr wyf fì yn an- 
fon fy nghennad o flaen dy wyneb, 
yr hwn a barottoa dy ffordd o'th 
flaen. 

28 Canys meddaf i chwi, Ym 
mhlith y rhai a aned o wragedd, nid 
oes brophwyd mwy nag loan Fed- 
yddiwr: eithr yr hwn sydd leiaf yn 
nheyrnas Dduw, sydd fwy nag ef. 

29 A'r holl bobl a'r oedd yn 
gwrandaw, a'r publicanod, a_gyf- 
iawnhasant Dduw, gwedi eu bed- 


£f Es. 09. 0. 


£ Matt, 11, 
Tic 


h Mal. 3. 1, 


| —— 2. au. dy gn ddd 


Gwraig yn golchi traed, Orist. 


Anno 
D 


30 Eithr y Phariseaid a'r cyfreith- 


31, Wyr yn eu herbyn eu hunain a 


6 fwriasant 
heibi 


io. 
1 Act. 20, 27. 
k Matt. ll, 
16. 


1 Matt. 9. 4. 
. Marc 1. 6. 


m Matt. 26. 


6. 
Marc 14. 3. 
Ioan ll. 2. 


n pen, 15. 2. 


o Gwel 
Matt, 18. 
2s. 


$ ddïystyrasant gynghor Duw, heb 


. | eu bedyddio ganddo. 


31 T A dywedodd yr Arglwydd, 
*I bwy gan hynny y cyffelybaf ddyn- 
ion y genhedlaeth hon ac i ba 
beth y maent yn debyg 

32 Tebyg ydynt i blant yn eistedd 
yn y farchnad, ac yn llefain wrth eu 
gilydd, ac yn dywedyd, Canasom 
bibau i chwi, ac ni ddawnsiasoch ; 
cwynfanasom i chwi, ac nid wyl- 
asoch. 

33 Canys daeth 'Ioan Fedyddiwr 

heb na bwytta bara, nac yfed gwin; 
a chwi a ddywedwch, Y mae cy- 
£hraul ganddo. 
84 Daeth Mab y dyn yn bwytta 
ac yn yfed; ac yr ydych yn dy- 
wedyd, Wele ddyn glwth, ac yfwr 
gwin, cyfaill publicanod a phech- 
aduriaid. 

35 A doethineb a gyfiawnhâwyd 
gan bawb o'i phlant. 

36 4 mAc un or Phariseaid a 
ddymunodd arno fwytta gyd âg ef: 
ac yntau a aeth i dŷ y Pharisead, 
ac a eisteddodd i fwytta. 

37 Ac wele, gwraig yn y ddinas, yr 
hon oedd bechadures, pan wybu hi 
fod yr Iesu yn eistedd ar y bwrdd 
yn nhŷ y Pharisead, a ddug flwch 
o ennaint : 

38 A chan sefyll wrth ei draed ef 
o'r tu ol, ac wylo, A a ddechreuodd 
olchi ei draed ef â dagrau, ac a'u 
sychodd â gwallt ei phen: a hi a 
gusanodd ei draed ef, ac au hirodd 
â'r ennaint. 

39 A phan welodd y Pharisead, 
yr hwn ai gwahoddasai, efe a ddy- 
wedodd ynddo ei hun, gan ddywed- 
yd, Pe bai "hwn brophwyd, efe a 
wybuasai pwy, a pha fath wraig 41v 
yr hon sydd yn cyffwrdd âg ef: 
canys pechadures yw hi. 

40 A'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd wrtho, Simon, y mae gennyf 
beth i'w ddywedyd wrthyt. Yntau 
a ddywedodd, Athraw, dywed. 

41 Dau ddyledwr oedd ir un 
echwynwr: y naill oedd arno *bïm 
cân ceiniog o ddyled, a'r llall ddeg 


|a deugain. 


42 A phryd nad oedd ganddynt 
ddim i dalu, efe a faddeuodd iddynt 
ill dau. Dywed gan hynny, pwy o'r 
rhai hyn a'i câr ef yn fwyaf? 

43 A Simon a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Yr wyf fi yn tybied mai yr 


956 


S. LUC, VIII. 


hwn y maddeuodd efe iddo fwyaf. 
Yntau a ddywedodd wrtho, Uniawn 
y bernaist. 

44 Ac efe a drodd at y wraig, ac 
a ddywedodd wrth Simon, A weli 
di y wraig hon? mi a ddeuthum 
i'th dŷ di, ac ni roddaist i mi ddwfr 
im traed: ond hon a olchodd fy 
nhraed â dagrau, ac a'w sychodd 
â gwallt ei phen. 

45 Ni roddaist i mi gusan: ond 
hon, er pan ddeuthum i mewn, ni 
pheidiodd â chusanu fy nhraed. 

46 PFy mhen âg olew nid iraist: 
ond hon a irodd fy nhraed âg en- 
naint. 


Dammeg yr hawwr, 


P Ps, 29. 5. 


47 10 herwydd paham y dywedaf 11 Tîm. 


wrthyt, Maddeuwyd ei haml bech- 
odau hi; oblegid hi a garodd yn 
fawr: ond y neb y maddeuer ych- 
ydig iddo, a gâr ychydig. 

48 Ac efe a ddywedodd wrthi, 
Maddeuwyd i ti dy bechodau. 

49 A'r rhai oedd yn cyd-eistedd i 
fwytta a ddechreuasant ddywedyd 
ynddynt eu hunain, ' Pwy yw hwn 
sydd yn maddeu pechodau hefyd î 

50 Ac efe a ddywedodd wrth y 
wraig, *Dy ffydd a'th gadwodd; dos 
mewn tangnefedd. 


PENNOD VIII. 

1 Y gwragedd yn gwein$ $ Grist o'u golud. 4 
Crist, wedi iddo bregethu o fan î fan, a't 
apostolion yn eî ganlyn, yn gosod allan ddam- 
meg yr hauwr ; 16 a'r ganwyll: 21 yn dangos 
pwy ydyw eî fam a'i frodyr: 22 yn ceryddu 
y gwyntoedd : 26 yn vwrw y lleng gythreul- 
iaid allan o'r dyn â'r genfaint foch. 1 Y 
Gadarenioaid yn eî wrthod ef: 49 yntau yn 
iachâu y wraig o'i diferwf gwaed, 40 ac yn 
bywh&âu merch Jairus. 

BU wedi hynny, iddo fyned trwy 
bob dinas a thref, gan breg- 
ethu, ac efengylu teyrnas Dduw: 

a'r deuddeg oedd gyd âg ef; 

2 A “gwragedd rai, a'r a iachesid 
oddi wrth ysprydion drwg a gwen- 
did ; Mair yr hon a elwid Magda- 
len, Po'r hon yr aethai saith gy- 
thraul allan ; 

3 Joanna, gwraig Chusa goruch- 
wyliwr Herod, a Susanna, a_ llawer 
eraill, y rhai oedd yn gweini iddo 
o'r pethau oedd ganddynt. 

4 “Ac wedi ì lawer o bobl ym- 
gynnull ynghyd, a chyrchu atto o 
bob dinas, efe a ddywedodd ar 
ddammeg : 

5 Yr hauwr a aeth allan i hau ei 
had: ac wrth hau, peth a syrthiodd 
ar ymyl y ffordd, ac a fathrwyd ; ac 
ehediaid y nef a'i bwyttaodd. 


r Matt. 9, 3, 
Marc 2. 7. 


s Matt. 9. 
Marc 5.34, 
ael0. 52, 


pen. 8. 48. 
a, 18. 42, 


a Matt. 27, 
55, 56. 


b Marc 16. 
9, 


c Matt. 13, 
Marc 4.1. 








o'i dehongliad. 


6 A pheth arall a syrthiodd ar y 
graig; a phan eginodd, y gwywodd, 
am nad oedd iddo wlybwr. 

7 A pheth arall a syrthiodd ym 
mysg drain; a'r drain a gyd-dyfas- 
ant, ac a'i tagasant ef. 

8 A pheth arall a syrthiodd ar dir 
da; ac a eginodd, ac a ddug ffrwyth 
ar eì ganfed. Wrth ddywedyd y 
pethau hyn, efe a lefodd, Y neb 
sydd a chlustiau ganddo i wran- 
daw, gwrandawed. 

9 4Â'i ddisgyblion a ofynasant 
iddo, gan ddywedyd, Pa ddammeg 
oedd hon î 

10 Yntau a ddywedodd, I chwi y 
rhoddwyd gwybod dirgeloedd teyrn- 
as Dduw; eithr i eraill ar ddam- 

hegion; *fel yn gweled na welant, 
ac yn clywed na ddeallant. 
11 A fdyma y ddammeg: Yr had 
yw gair Duw. 
12 A'r rhai ar ymyl y ffordd, ydyw 
y rhai sydd yn gwrandaw; wedi 
hynny y mae y diafol yn dyfod, ac 
yn dwyn ymaith y gair o'u calon 


: ôl. 





d Matt. 13. 
10. 
Marc 4. 10. 


e Es. 6. 9. 
Marc 4. 12. 
Ioan 12,40. 


f Matt. 12. 
| .1S 


hwynt, rhag iddynt gredu, a bod 
yn gadwedig. 

13 A'r rhai ar y graig, yw y rhat 
pan glywant, a dderbyniant y gair 
yn llawen; a'r rhai hyn nid oes 
ganddynt wreiddyn, y rhaì sydd yn 
credu dros amser, ac yn amser prof- 
edigaeth yn cilio. 

14 A'r hwn a syrthiodd ym mysg 
drain, yw y rhai a wrandawsant; 
ac wedi iddynt fyned ymaith, hwy 
a dagwyd gan ofalon, a golud, a 
melyswedd buchedd, ac nid ydynt 
yn dwyn ffrwyth i berffeithrwydd. 

15 A'r hwn ar y tir da, yw y rhai 
hyn, y rhai â chalon *hawddgar a 
da, ydynt yn gwrandaw y gair, ac 
yn ei gadw, ac yn dwyn ffrwyth 
trwy amynedd, 

16 4 “Nid yw neb wedi goleu 
canwyll, yn ei chuddio hi â llestr, 
neu yn eê dodi dan wely; eithr yn 
ei gosod ar ganhwyllbren, fel y 
caffo y rhai a ddêl i mewn weled 
y goleuni. 

17 . Canys nid oes dim dirgel, a'r 
ni bydd amlwg ; na dim cuddiedig, 
a'r nis gwybyddir, ac na ddaw i'r 
goleu. 

18 Edrychwch am hynny pa fodd 
y clywoch: 'canys pwy bynnag y 
mae ganddo, y rhoddir iddo; a'r 
neb nid oes ganddo, ïe, yr hyn y 
“mae yn tybied ei fod ganddo, a 
ddygir oddi arno. 


2 onest. 


| €£ Matt. 5. 
15 


| Marc4.9l. 
pen. ll.S2. 


h Matt. 10. 
2D: 
j pen. 12, 2, 


i Matt. 13, 
12a 25.2). 
pen. 19, 26. 





| 8 tybygir ei, 
&c. 


957 


S. LUC, VIII. 


Orist yn ceryddu y gwyntoedd. 


19 « * Daeth atto hefyd ei fam a'i | _ Anno 
frodyr; ac ni allent *ddyfod hyd |P yM! 
atto gan y dorf. MT 

20 A mynegwyd iddo gan rat, yn | 4... 
TH ae dy fam a'th frod- Y MW 
yr yn sefyll allan, yn ewyllysio dy| ““*“ 
weled. 

21 Ac efe a attebodd ac a ddywed- 
odd wrthynt, Fy mam i a'm brodyr 
i yw y rhai hyn sydd yn gwrandaw 
gair Duw, ac yn ei wneuthur. 

22 Y A 'bu ar ryw ddiwrnod, ac |1Mat.82. 
efe a aeth i long, efe ai ddisgybl- " 
ion: a dywedodd wrthynt, Awn 
trosodd i'r tu hwnt i'r llyn. A hwy 
a. gychwynasant. 

23 Ac fel yr oeddynt yn hwylio, 
efe a hunodd: a chawod o wynt a 
ddisgynodd ar y llyn; ac yr oedd- 
ynt yn llawn o ddwfr, ac mewn 
enbydrwydd. 

24 A hwy a aethant atto, ac aì 


k Matt. 12. 


deffroisant ef, gan ddywedyd, O 


Feistr, Feistr, darfu am danom. Ac 
efe a gyfododd, ac a geryddodd y 
gwynt a'r tonnau dwfr: a hwy a 
beidiasant, a hi a aeth yn dawel. 

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa le y mae eich ffydd chwit A 
hwy wedi ofni, a ryfeddasant, gan 
ddywedyd 'wrth eu gilydd, Pwy yw 
hwn, gan ei fod yn gorchymyn i'r 
gwyntoedd ac i'r dwfr hefyd, a 
hwythau yn ufuddhâu iddo? 

26 4 A “hwy a hwyliasant ì wlad 
y Gadareniaid, yr hon sydd o'r tu 


m Matt. 8. 
2. 
Marc 5.1, 


arall, ar gyfer Galilea. 


27 Ac wedi iddo fyned allan i dir, 
cyfarfu âg ef ryw wr o'r ddinas, 
yr hwn oedd ganddo gythreuliaid 
er ys talm o amser; ac ni wisgai 
ddillad, ac nid arhosai mewn tŷ, 
ond yn y beddau. 

28 Hwn, wedi gweled yr Iesu, a 
dolefain, a syrthiodd i lawr ger ei 
fron ef, ac a ddywedodd â llef uchel, 
Beth sydd i mi â thi, O Iesu, Fab 
Duw goruchaf? yr wyf yn attolwg 
ì ti na'm poenech. 

29 (Canys efe a orchymynasai i'r 
yspryd aflan ddyfod allan o'r dyn. 
Canys llawer o amserau y cipiasai ef: 
ac efe a gedwid yn rhwym â chad- 
wynau, ac â llyffetheiriau ; ac wedi 
dryllio y rhwymau, efe a yrrwyd 
gan y cythraul i'r diffaethwch.) 

30 A'r Iesu a ofynodd iddo, gan 
ddywedyd, Beth yw dy enw di? 
Yntau a ddywedodd, Lleng: canys 
llawer o gythreuliaid a c | 


iddo ef. 


FENYW Ne 


Jan 


Y Gadareniaid yn gwrthod, Orist. | S.LU CO, VIII. 


Bywhâu merch Joirus. | 























Anno al Ah a ddeisyfasant arno, | yn y fan y safodd diferlif ei gwaed | _ Anno 
Fe a al iddynt fyned i'r | hi. pôb 
dyfnder. 45 A dywedodd yr Iesu, Pwy gyw — 
32 Ac yr oedd yno genfaint o | a gyífyrddodd â mi? Ac a phawb 
foch lawer yn pori ar y mynydd: | yn gwadu, y dywedodd Petr, a'r 
a hwynt-hwy a attolygasant iddo | rhai oedd gyd âg ef, O Feistr, y 
adael iddynt fyned i mewn i'r rhai | mae y bobloedd yn dy wasgu, ac 
hynny. Ac efe a adawodd iddynt. | yn dy íìino ; ac a ddywedi di, Pwy 
33 Â'r cythreuliaid a aethant allan | yw a gyffyrddodd â mi? 
o'r dyn, ac a aethant i mewn ir| 46 A'r Iesu a ddywedodd, Rhyw 
moch : a'r genfaint a ruthrodd oddi | un a gyffyrddodd â mi: canys mi a 
ar y dibyn i'r llyn, ac a foddwyd. wn fyned “'rhinwedd allan o honof. | "nein 
:&6 |, 94 A phan welodd *ymeichiaid yr | 47 A phan welodd y wraig nad ee 
ymoch. | hyn a ddarfuasai, hwy a ffoisant, ac | oedd hi guddiedig, hi a ddaeth dan | P" — 
a aethant, ac a fynegasant yn y | grynu, ac a syrthiodd ger ei fron 
ddinas, ac yn y wlad. ef, ac a fynegodd iddo, y'ngŵydd yr 
35 A hwy a aethant allan i weled | holl bobl, am ba achos y cyffyrdd- 
y peth a wnelsid; ac a ddaethant | asai hi âg ef, ac fel yr iachasid 
at yr Iesu, ac a gawsant y dyn, o'r | hi yn ebrwydd. 
hwn yr aethai y cythreuliaid allan, | 48 Yntau a ddywedodd wrthi, 
yn ei ddillad, ai iawn bwyll, yn | Cymmer gysur, ferch; dy ffydd a'th 
eistedd wrth draed yr Iesu: a hwy | iachaodd: dos mewn tangnefedd. 
a ofnasant, 49 Sl * Ac efe etto yn llefaru, daeth | *M«rc5. 
36 A'r rhai a welsent, a fynegas- | un o df llywodraethwr y synagog, | 
ant hefyd iddynt pa fodd yr iach- | gan ddywedyd wrtho, Bu farw dy 
asid y cythreulig. ferch : na phoena mo'r Athraw. 
37 4 A'r holl lïaws o gylch gwlady | 50 A'r lesu pan glybu Aym, a'i 
*At.18. | Gadareniaid "a ddymunasant arno hattebodd ef, gan ddywedyd, Nac 
fyned ymaith oddi wrthynt; am eu | ofna: cred yn unig, a hi a iachêir. 
bod mewn ofn mawr. Ac efe wedi] 5l Ac wedi ei fyned ef ir tŷ, 
myned i'r llong, a ddychwelodd. ni adawodd i neb ddyfod i mewn, 
“Mac5 | 38 A'r gwr o'r hwn yr aethai y | ond Petr, ac Iago, ac Ioan, a thad 
cythreuliaid allan, a ddeisyfodd | yr eneth a'i mam. 
arno gael bod gyd âg ef: eithr yr | 52 Ac wylo a wnaethant oll, a 
|Iesu a'i danfonodd ef ymaith, gan | *chwynfan am dani. Eithr efe a|*g««ru. 
ddywedyd, | ddywedodd, Nac wylwch: nid marw 
39 Dychwel i'th dŷ, a dangos faint | hi, “eithr cysgu y mae. Man 
o bethau a wnaeth Duwi ti. Ac| 53 A hwy a'i gwatwarasant ef, am| 
| efe a aeth, dan bregethu trwy gwbl | iddynt wybod ei marw hi. 
o'r ddinas, faint a wnaethai yr Iesu | 54 Ac efe au bwriodd hwynt oll 
| iddo. allan, ac 4i cymmerth hi erbyn ei 
40 A bu, pan ddychwelodd yr Iesu, | llaw, ac a lefodd, gan ddywedyd, 
dderbyn o'r bobl ef: canys yr oedd- | Herlodes, cyfod. 
ynt oll yn disgwyl am dano ef. 55 A'i hyspryd hi a ddaeth dra- 
| PM». | 4] 0 PÂc wele, daeth gwr ai enw | chefn, a hi a gyfododd yn ebrwydd: 
Mares,22| Jairus ; ac efe oedd lywodraethwr | ac efe a orchymynodd roi bwyd 
y synagog: ac efe a syrthiodd wrth | iddi. 
draed yr Iesu, ac a attolygodd iddo | 56 A synnu a wnaeth ar ei rhïeni 
| ddyfod i'w dŷ ef: hi: ac “efe a orchymynodd idd-“Mn&.54 
42 O herwydd yr oedd iddo ferch | ynt, na ddywedent i neb y peth a| Macô45| 
UDIE men o'n deuddeng | wnaethid. 
mlwydd oed, a hon oedd yn marw. 
| Ond fel yr oedd efe yn myned, y | P ENNOD IX. 
|... | bobloedd a'i gwasgent ef 1 Golff wn uen y o 
bu 'Ŵ 43 1A gwraig, yr hon oedd mewn nych gweled Orist, 10 Orist yn porthi pîn 





i 6eiddo, 


diferlif gwaed er ys deuddeng mlyn- 
edd, yr hon a dreuliasai ar physyg- 
wyr ei holl * fywyd, ac nis gallai 
gael gan neb ei hiachâu, 


mil: 18 yn ymofyn beth yr oedd y byd yn 
ei dybîed am dano: 22 yn rhag-fynegî eî 
ddioddefaint: 29 yn gosod allan â bawb 
siampl o'â ddioddefgarwch. 29 Ei wedd- 
newidiad ef. 91 Mae efe yn iachâu y Uoer- 









44 A ddaeth o'r tu cefn, ac a gy- 


— ML ig: 49 a thrachefn yn rhag-rybuddio ei| 
ffyrddodd âg ymyl ei wisg ef: ac 


ddisgyblion am ei ddïoddefaint: 46 yn | 






958 


Amnfoniad yr apostolion. 


Anno | 
DOMINI 
', 





a Matt. 10, 
I. 
Marc 3. 13, 
a0o.T7. 


b Matt. 10, 
( 


Marc 6.12. 
pen, 10, 1. 


c Matt, 10. 
14, 


d Act. 1a, 
6l. 


A:D.392. 
e Matt. 14, 


Jl 
Marc 6.114, 


f Marc 6. 
30. 


Ê Matt. 14, 


Je 


h Matt. 14. 
15 


Marc 6. 35, 
Dan O. .L; 


canmol gostyngeiddrwydd ; 51 yn gorchymyn 
iddynt ddangos Ularieidd-dra lw ag at bawb, 
heb chwennych dïal. 51 Rhai yn chwennych 
ei ganlyn ef, ond dan ammod. 


AU a2efe a2 alwodd ynghyd ei 

ddeuddeg disgybl, ac a roddes 

iddynt feddiant ac awdurdod ar yr 

holl gythreuliaid, ac i iachâu clef- 
dau. 

2 Ac Pefe a'u hanfonodd hwynt i 
bregethu teyrnas Dduw, ac i iachâu 
y rhai cleifion. 

3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Na chymmerwch ddim ì'r daith, na 
ífyn, nac ysgrepan, na bara, nac 
arian; ac na fydded gennych ddwy 
bais bob un. 

4 Ac i ba dŷ bynnag yr eloch i 
mewn, arhoswch yno, ac oddi yno 
ymadêwch. 

5 “A pha raì bynnag ni'ch der- 
byniant, pan eloch allan o'r ddinas 
honno, $ysgydwch hyd yn nod y 
llwch oddi wrth eich traed, yn 
dystiolaeth yn eu herbyn hwynt. 

6 Ac wedi iddynt fyned allan, 
hwy a aethant trwy y treíi, gan 
bregethu yr efengyl, a iachâu ym 
mhob lle, 

7 ST *A Herod y tetrarch a glybu 
y cwbl oll a wnaethid ganddo; ac 
efe a betrusodd, am fod rhai yn 
dywedyd gyfodi Ioan o feirw ; 

8 A rhai eraill, ymddangos o Eli- 
as; a rhai eraill, mai prophwyd, un 
o'r rhai gynt, a adgyfodasai. 

9 A Herod a ddywedodd, Ioan a 
dorrais i ei ben: ond pwy ydyw 
hwn yr wyf yn clywed y cyfryw 
bethau am dano? Ac yr oedd efe 
yn ceisio ei weled ef. 

10 14 “A'r apostolion, wedi dy- 
chwelyd, a fynegasant iddo y cwbl 
a wnaethent. EAc efe au cym- 
merth hwynt, ac a aeth o'r neilldu, 
i le anghyfannedd yn perthynu i'r 
ddinas a elwir Bethsaida. 

ll A'r bobloedd pan wybuant, a'i 
dilynasant ef: ac efe a'u derbyniodd 
hwynt, ac a lefarodd wrthynt am 
deyrnas Dduw, ac a iachaodd y rhaì 
oedd arnynt eisieu eu hiachâu. 

12 h A'r dydd a ddechreuodd hwyr- 
hâu ; 2r deuddeg a ddaethant, ac a 
ddywedasant wrtho, Gollwng y dyrfa 
ymaith, fel y gallont fyned i'r trefi, 
ac Ir wlad oddi amgylch, i lettŷa, 
ac i gael bwyd : canys yr ydym ni 
yma mewn lle anghyfannedd. 

13 Eithr efe a ddywedodd wrthynt, 
Rhoddwch chwi iddynt beth i'w 


959 


S. LUC, IX. 


fwytta. A hwythau a ddywedasant 
Nid oes gennym ni ond pîm torth, 
a dau bysgodyn, oni bydd i ni fyned 
a phrynu bwyd i'r bobl hyn oll. 

14 Canys yr oeddynt ynghylch 
pìîm mil o wŷr. Ac efe a ddywed- 
odd wrth ei ddisgyblion, Gwnewch 
iddynt eistedd yn fyrddeidiau, bob 
yn ddeg a deugain. 

15 Ac felly y gwnaethant; a Awy 
a wnaethant iddynt oll eistedd, 

16 Ac efe a gymmerodd y pîm 
torth, ar ddau bysgodyn, ac a 
edrychodd ì fynu ir nef, ac a'u 
bendithiodd hwynt, ac a'w torrodd, 
ac a'w rhoddodd i'r disgyblion i'w 
gosod ger bron y bobl. 

17 A hwynt-hwy oll a fwyttasant, 
ac a gawsant ddigon: a chyfodwyd 
a weddillasai iddynt o friw-fwyd, 
ddeuddeg basgedaid. 

18 1 !Bu hefyd, fel yr oedd efe yn 
gweddïo ei hunan, fod ei ddisgybl- 
ion gyd âg ef: ac efe a ofynodd 
iddynt, gan ddywedyd, Pwy y mae 
y bobl yn dywedyd fy mod i? 

19 Hwythau gan atteb a ddy- 
wedasant, “Ioan Fedyddiwr; ond 
eraill, mai Elïas; ac eraill mai 
rhyw brophwyd or rhai gynt a 
adgyfododd. 

20 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ond pwy yr ydych chwi yn dywed- 
yd fy mod i? !A Phetr gan atteb 
a ddywedodd, Orist Duw. 

21 Ac efe a roes orchymyn ar- 
nynt, ac a archodd iddynt na ddy- 
wedent hynny ìi neb; 

22 Gan ddywedyd, Mae yn rhaid 
i Fab y dyn oddef llawer, a'i wrthod 
gan yr henuriaid, a'r arch-offeiriaid, 
wr ysgrifenyddion, a'i ladd, a'r tryd- 
ydd dydd adgyfodi. 

93 Ac efe a ddywedodd wrth 
bawb, " Os ewyllysia neb ddyfod 
ar fy ol i, ymwaded âg ef ei hun, 
a choded ei groes beunydd, a dil- 
yned íi. 

24 Canys pwy bynnag a ewyll- 
ysio gadw ei einioes, a'i cyll; ond 
pwy bynnag a gollo ei einioes om 
hachos i, hwnnw a'i ceidw hi. 

25 9 Canys pa lesâd i ddyn, er en- 
nill yr holl fyd, ai ddifetha ei hun, 
neu fod wedi ei golli ? 

26 POanys pwy bynnag fyddo cy- 
wilydd ganddo fi 2m geiriau, hwn- 
nw fydd gywilydd gan Fab y dyn, 
pan ddelo yn ei ogoniant ei hun, 
a/r Tad, ar angelion sanctaidd. 


Orist yn porthi, pŵm mil. 


'|D 


Anno | 
OMINI | 
y | 








i Matt. 16, 
13. 
Marc 8.27. 


k Matt. 1t. 
2. 


| ÌIoan 6, 
b 69, 


m Matt. 17, 
) 


i 


n Ntatt. IO. 
os. a l1G. 2-4, 
Marc 8. 34, 
pen. 11.27. 


o Mt. 10. 
Marc 8, 36. 


P Matt. 10. 
Marc 8. 98, 
2 'Tim, 2. 
12, 


9 Matt. 16. 


97 “Eithr dywedaf i chwi yn wir,| Mwco.. 


Anno 





r Matt. 17. 
l 


Marc 9, 2, 
2 pelhau. 


e$Dan. 8, 18, 
alo. 9, 


tMatt.9.17. 


u Act. 3. 22. 


SAchyd â 
bod, &c, 


z Matt. 17. 
14, 
Marc 9, 
17, 


Gwedd-newidiad Crist. 








Y mae rhai o'r sawl sydd yn sefyll 
yma ar ni archwaethant angau, 
hyd oni welont deyrnas Dduw. ; 

28 'A bu, ynghylch wyth niwr- 
nod wedi y *geiriau hyn, gymmeryd 
o hono ef Petr, ac Ioan, ac Iago, a 
myned i fynu ì'r mynydd i weddïo. 

29 Ac fel yr oedd efe yn gweddïo, 
gwedd ei wynebpryd ef a newid- 
lwyd, ai wisg oedd yn wên ddis- 
glaer. 

30 Ac wele, dau wr a gyd-ymddi- 
ddanodd âg ef, y rhai oedd Moses 
ac Elïas: 

31 Y rhai a ymddangosasant mewn 
gogoniant, ac a ddywedasant am ei 
ymadawiad ef, yr hwn a gyflawnai 
efe yn Jerusalem, 

32 A Phetr, a'r rhai oedd gyd âg ef, 
oeddynt *wedi trymhâu gan gysgu: 
a phan ddihunasant, hwy a welsant 
ei ogoniant ef, ar ddau wr y rhai 
oedd yn sefyll gyd âg ef. 

33 A bu, a hwy yn ymadaw oddi 
wrtho ef, ddywedyd o Petr wrth yr 
Iesu, O Feistr, da yw i ni fod yma: 
a gwnawn dair pabell; un ì íi, ac 
un i Moses, ac un i Elïas: heb wyb- 
od beth yr oedd yn ei ddywedyd. 

34 Ac fel yr oedd efe yn dywedyd 
hyn, daeth cwmmwl, ac a'u cysgod- 
odd hwynt: a hwynt-hwy a ofnasant 
wrth fyned o honynt i'r cwmmwl. 

35 A daeth llef allan o'r cwmmwl, 
gan ddywedyd, *Hwn yw fy Mab 
anwyl ; "gwrandêwch ef. 

36 * Ac wedi bod y llef, cafwyd yr 
Iesu yn unig. A hwy a gelasant, ac 
ni fynegasant i neb y dyddiau hynny 
ddim o'r pethau a_welsent. | 

37 TA *darfu drannoeth, pan 
ddaethant i waered o'r mynydd, i 
dyrfa fawr gyfarfod âg ef. 

38 Ac wele, gwr o'r dyrfa a ddo- 
lefodd, gan ddywedyd, O Athraw, 
yr wyf yn attolwg i ti, edrych ar fy 
mab; canys fy unig-anedig yw. 

39 Ac wele, y mae yspryd yn ei 
gymmeryd ef, ac yntau yn ddisym- 
mwth yn gwaeddi; ac y mae yn ei 
ddryllio ef, hyd oni falo ewyn; a 
braidd yr ymedy oddi wrtho, wedi 
iddo ei ysigo ef. 

40 Ac mi a ddeisyfais ar dy ddis- 
gyblion di ei fwrw ef allan; ac nis 
gallasant. 

41 A'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd, O genhedlaeth anffyddlawn a 
throfaus, pa hyd y byddaf gyd â 
chwi, ac y'ch goddefaf? dwg dy 
fab yma. 


960 


S. LUC, IX. 






Am ostyngeiddrwydd. 










42 Ac fel yr oedd efe etto yn dy-|_ Anno 
fod, y cythraul a'i rhwygodd ef, ac | POMINI 
a'4 drylliodd : a'r Iesu a geryddodd| —— 
yr yspryd aflan, ac a iachaodd y 
bachgen, ac a'i rhoddes ef i'w dad. 

43 $ A brawychu a wnaethant oll 
gan fawredd Duw. Ac a phawb 
yn rhyfeddu am yr holl bethau a 
wnaethai yr Iesu, efe a ddywedodd 
wrth ei ddisgyblion, . 

44 7Gosodwch chwi yn eich clust- 7 Mst.1. 
iau yr ymadroddion hyn: canys| 
Mab y dyn a draddodir i ddwylaw 
dynion, 

45 “Eithr hwy ni wybuant y gair 'JMorc9. 
hwn, ac yr oedd yn guddiedig oddi] pen. 2.5. 
wrthynt, fel nas deallent ef: ac yr| ^^ 
oedd arnynt arswyd ymofyn âg ef 
am y gair hwn. 

46 î *A dadl a gyfododd yn eu ,*Mait.18. 
plith, pwy a fyddai fwyaf o honynt, | Marc 9. 

47 A'r Iesu, wrth weled meddwl eu || * 
calon hwynt, a gymmerth fachgen- 
nyn, ac a'i gosododd yn ei ymyl, 

48 Ac a ddywedodd wrthynt, Pwy 
bynnag a dderbynio y bachgennyn 
hwn yn fy enw i, sydd yn fy nerbyn 
1; a phwy bynnag a'm derbynio i, 
sydd yn derbyn yr hwn a'm han- 
fonodd i: canys yr hwn sydd leiaf 
yn eich plith chwi oll, hwnnw a 
fydd mawr. 

49 PAc Ioan a attebodd ac a|'Marc 9. 
ddywedodd, O Feistr, ni a welsom Edrych, 
ryw un yn dy enw di yn bwrw allan | »s.. 
gythreuliaid; ac a waharddasom 
iddo, am nad oedd yn canlyn gyd 
â ni. 

50 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 

Na waherddwch tddo: canys “y neb |<Matt. 12 
nid yw i'n herbyn, trosom ni y mae. | pen. 11.53. 
5l TA bu, pan gyflawnwyd $yj$MarcX6. 
dyddiau y cymmerid ef i fynu,| Ac.1n2 
yntau a *roddes ei fryd ar fyned i “osodd 


| 


Jerusalem. fyned. 
52 Ac efe a ddanfonodd genhadau 
o flaen ei wyneb: a hwy wedi myn- 
ed, a aethant i mewn i dref y Sa- 
mariaid, i barottôi iddo ef. 
53 Ac *nis derbyniasant hwy ef, |<Ioani.4, 
oblegid fod ei wyneb ef yn *tueddu |s Gr 
myned. 


tu a Jerusalem. 

54 Ai ddisgyblion ef, Iago ac 
Ioan, pan welsant, a ddywedasant, 
Arglwydd, a fynni di ddywedyd o 
honom am ddyfod tân ì lawr o'r nef, 
au difa hwynt, fmegis y gwnaeth|* 
Elïas ? 

55 Ac efe a drodd, ac a'u cerydd- 
odd hwynt; ac a ddywedodd, Ni 
wyddoch o ba yspryd yr ydych chwi. 


2 Bron, 
1, 10, 12, 


Orist yn anfon allan 


Anno 
.DOMINI 
92. 
EIoan â, 17. 
a l2,47. 
| h Matt. 8. 
19, 


í Matt. 8. 


k I Dren. 19, 
20, 


' a Matt. 9. 
9 


Ioan 4,5. 
b 2 Thess. 
I. 


c Matt. 10, 
16. 


â Matt. 10. 
9, 10 


Marc 6. 8. 
e2 Bren, 4, 
2y 


f Matt, 10, 
12. 


56 Canys “ni ddaeth Mab y dyn i 
ddistrywio eneidiau dynion, ond i'w 
cadw. A hwy a aethant i dref arall. 

57 “A bu, a hwy yn myned, 
ddywedyd o ryw un ar y ffordd 
wrtho ef, Arglwydd, mi a'th gan- 
lynaf ìi ba le bynnag yr elych. 

58 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Y mae gan y llwynogod ffauau, a 
chan adar yr awyr nythod; ond 


gan Fab y dyn nid oes lle y rhoddo 


ei ben i lawr. 
59 Ac íefe a ddywedodd wrth un 
arall, Dilyn fi. Ac yntau a ddywed- 


'odd, Arglwydd, gâd i mi yn gyntaf 


fyned a chladdu fy nhad. 

60 Eithr yr Iesu a ddywedodd 
wrtho, Gâd i'r meirw gladdu eu 
meirw: ond dos di, a phregetha 
deyrnas Dduw. 

61 Ac un arall hefyda ddywedodd, 
EMi a'th ddilynaf di, O Arglwydd ; 
ond gâd I mi yn gyntaf ganu yn 
iach i'r rhai sydd yn fy nhŷ. 

62 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Nid oes neb a'r sydd yn rhoi ei 
|law ar yr aradr, ac yn edrych ar y 
pethau sydd oi ol, yn gymmwys i 
| deyrnas Dduw. 


PENNOD X. 


1 Orist yn anfon allan ar unwaith ddeg 
disgybl a_thrŷ ugain 4 wneuthur gwyrthiau, 
ac â bregethu; Y yn eu rhybuddio hwy î fod 
yn osiyngedig, ac ym mha beth y gorfol- 
eddent: 21 yn dïolch iw Dad am eî ras: 
23 yn mawrygu dedwydd gyflwr eî eglwys : 
25 yn dysgu y cyfreithiwr y modd $ gael 
bywyd iragywyddol, ac â gymmeryd pawb 
yn gymmydog iddo, a'r afo ag eisieu ei 
drugaredd ef arno: 4l yn argyhoeddi 
Martha, ac yn canmol Maiîr eî chwaer hi. 

| EDI y pethau hyn yr or- 

deiniodd yr Arglwydd ddes 

a thri ugain eraill hefyd, ac a'u 

danfonodd hwynt bob yn ddau o 

flaen ei wyneb i bob dinas a man 

lle yr oedd efe ar fedr dyfod. 

2 Am hynny efe a ddywedodd 
wrthynt, Y *cynhauatf yn wir sydd 
fawr, ond y gweithwyr yn anaml; 
? gweddïwch gan hynny ar Arglwydd 
y cynhauaf, am ddanfon allan weith- 
wyr i'w gynhauaf. 

3 Ewch: “wele, yr wyf fi yn eich 
danfon chwi fel ŵyn ym mysg 
bleiddiaid. 

4 “Na ddygwch gôd, nac ysgrepan, 
nac esgidiau; ac *na chyferchwch 
well i neb ar y ffordd. 

5'Aci ba dŷ bynnag yr eloch i 
mewn, yn gyntaf dywedwch, Tang- 
nefedd i'r tŷ hwn. 


961 


S LUC, X. 


6 Ac o bydd yno fab tangnefedd, 
eich tangnefedd a orphwys arno: 
os amgen, hi a ddychwel attoch 
chwi. 

7 “Ac yn y tŷ hwnnw arhoswch, 
gan fwytta ac yfed y cyfryw bethau 
ag a goffoch ganddynt: canys Pteil- 
wng yw ir gweithiwr ei gyflog. 
Na threiglwch o dŷ i dŷ. 

8 A pha ddinas bynnag yr eloch 
iddi, a hwy yn eich derbyn, bwyt- 
têwch y cyfryw bethau ag a rodder 
ger eich bronnau : 

9 Ac iachêwch y cleifion a fyddo 
ynddi, a dywedwch wrthynt, ! Daeth 
teyrnas Dduw yn agos attoch. 

10 Eithr pa ddinas bynnag yr eloch 
iddi, a hwy heb eich derbyn, ewch 
allan i'w heolydd, a dywedwch, 

ll EHyd yn nod y llwch, yr hwn 
a lynodd wrthym o'ch dinas, yr 
ydym yn ei sychu ymaith *i chwi: 
er hynny gwybyddwch hyn, fod 
teyrnas Dduw wedi nesâu attoch. 

12 Eithr dywedaf wrthych, mai 
esmwythach fydd i Sodom yn y 
dydd hwnnw, nag i'r ddinas hon- 
no. 

13 !Gwae di, Chorazin! gwae di, 
Bethsaida! canys pe gwnaethid 
Tyrus a Sidon *y gweithredoedd 
nerthol a wnaethpwyd yn eich plith 
chwi, hwy a edifarhasent er ys 
talm, gan eistedd mewn sachlïan a 
lludw. 

14 Eithr esmwythach fydd i Tyrus 
a Sidon yn y farn, nag i chwi. 

15 A thithau, Capernaum, yr hon 
a ddyrchafwyd hyd y nef, a dynnir 
i lawr hyd yn uffern. 

16 ^Y neb sydd yn eich gwrandaw 
chwi, sydd yn fy ngwrandaw i; "a'r 


— 


y deg disgybl a, thri ugain. 


Anno 


92, 


— 





ElOCor.10. | 
OT | 


h] Cor. 9, 
4, &c, ; 
1 Tim.5, 
1S. 


i Matt. 2. 2, 
aâ.lT. 


k Matt. 10, 
14. 


2 yn eich 
erbynchawi; ! 
felpen, 9.2. 


I Matt, 11. 
21. | 


8 y nerlt^- 
oedd. 


m Matt. 10, 


neb sydd yn eich dirmygu chwi, sydd | 4.s 


yn fy nirmygu ìi; ar neb sydd yn 
fy nirmygu i, sydd yn dirmygu yr 
hwn a'm hanfonodd i. 

17 4 A'r deg a thri ugain a ddy- 
chwelasant gyd â llawenydd, gan 
ddywedyd, Arglwydd, hyd yn nod y 
cythreuliaid a ddarostyngir i ni, yn 
dy enw di. 

18 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Mi a welais Satan megis mellten, 
yn syrthio o'r nef, 

19 Wele, *yr ydwyf fi yn rhoddi i 
chwi awdurdod i sathru ar seirph 
ac ysgorpionau, ac ar holl gryfder y 
gelyn : ac nid oes dim a wna ddim 
niwed i chwi. 

20 Eithr yn hyn na lawenhêwch, 
fod yr ysprydion wedi eu darostwng 


o Maro 16. 
1S. 
Act, 28. o. 


Addysgu y cyfreithiwr. 


Anno 
DOMINI 
Syd 





i chwi ; ond llawenhêwch yn hytracli, 
am fod P eich enwau yn ysgrifenedig 


'Exoi. 32. | yn y nefoedd. 


Phil. 4, 3, 
Heb.12.99, 


lonrwydd. 
r Matt. 28. 
Wi. 
Ioan 3. 30. 
| elT.2. 

5 Amryw 
hen gopïau 
whanegant 

geiriau 


& Ioan l. 18. 
a 6. 44, 46, 


t Matt. 13, 
10. 

ul Petr 1, 
10, 


x Matt. 19. 
16.a 22,35. 


Ao, 
2 y 
pe SS SH 
Ee 
aes as 
cc 
, & vs 


7 Deut, 6. 5. 





Ezec. 20. 
11, 13, ZL 


b Ps. 98, 11, 


9) 4 1“Yr awr honno yr Iesu a 
lawenychodd yn yr yspryd, ac a 


'|ddywedodd, Yr wyf yn diolch i ti, 
'|O Dad, Arglwydd nef a daear, am 


guddio o honot y pethau hyn oddi 
wrth y doethion a'r deallus, a'u 
datguddio' o honot i rai bychain: 


||yn wir, O Dad; oblegid felly *y 


gwelid yn dda yn dy olwg di. 

22 r5 Pob peth a roddwyd ìi mi gan 
fy Nhad: ac *ni ŵyr neb pwy yw y 
Mab, ond y Tad; na phwy yw y 
Tad, ond y Mab, ar neb y mynno 
y Mab eî ddatguddio iddo. 

23 4 Ac efe a drodd at eî ddis- 
gyblion, ac a ddywedodd o'r neill- 
du, *Gwŷn fyd y llygaid sydd yn 
gweled y pethau yr ydych chwi yn 
eu gweled: 

24 Canys yr wyf yn dywedyd ì 
chwì, "ewyllysio o lawer o bro- 
phwydi a brenhinoedd weled y peth- 
au yr ydych chwi yn eu gweled, ac 
nis gwelsant; a chlywed y pethau 
yr ydych chwi yn eu clywed, ac nis 
clywsant. 

25 1 Ac wele, rhyw gyfreithiwr a 
gododd, gan ei demtio ef, a dy- 
wedyd, * Athraw, pa beth a wnaf ì 
gael etifeddu bywyd tragywyddol? 

26 Yntau a ddywedodd wrtho, Pa 
beth sydd ysgrifenedig yn y gyf- 
raith? pa fodd y darlleni? 

27 Ac efe gan atteb a ddywedodd, 
y'Ti a geri yr Arglwydd dy Dduw 
â'th holl galon, ac â'th holl enaid, 
ac â'fh holl nerth, ac â'th holl 
tdd za'th gymmydog fel ti dy 

un. 

28 Yntau a ddywedodd wrtho, Ti 
a attebaist yn uniawn: gwna hyn, 


. |a “byw fyddi. 


29. Eithr efe, yn ewyllysio eì gyf- 
iawnhâu ei hun, a ddywedodd wrth 
yr Iesu, A phwy yw fy nghymmyd- 
oe? 


30 A'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd, Rhyw ddyn oedd yn myned ìi 
waered o Jerusalem i Jericho, ac a 
syrthiodd ym mysg lladron; y rhai 
wedi eì ddïosg ef, aê archolli, a 
aethant ymaith, gan eê adael yn 
hanner marw. 

31 Ac ar ddamwain, rhyw offeiriad 
a ddaeth i waered y ffordd honno: 
a phan ei gwelodd, P efe a aeth o'r 
tu arall heibio. 

32 A'r un ffunud Lefiad hefyd, 


962 





S. LUC, XI. 


wedi dyfod i'r fan, a'ê weled ef, a 
aeth o'r tu arall heibio. 

33 Eithr rhyw Samariad, wrth 
ymdaith, a ddaeth atto ef: a phan 
ei gwelodd, a dosturiodd, 

34 Ac a aeth atto, ac a rwymodd 
ei archollion ef, gan dywallt yn- 
ddynt olew a gwin; ac a'i gosododd 
ef ar ei anifail ei hun, ac a'i dug ef 
i'r lletty, ac a'i hamgeleddodd. 

35 A thrannoeth wrth fyned ym- 
aith, efe a dynnodd allan ddwy 
geiniog, ac a'w rhoddes i'r llet6ŷwr, 
ac a ddywedodd wrtho, Cymmer 
ofal drosto: a pha beth bynnag a 
dreuliech yn ychwaneg, pan ddel- 
wyf drachefn, mi a'i talaf ì tì. 

36 Pwy gan hynny o'r fri hyn, yr 
ydwyt ti yn tybied ei fod yn gym- 
mydog i'r hwn a syrthiasai ym 
mhlith y lladron ? 

37 Ac efe a ddywedodd, Yr hwn a 
wnaeth drugaredd âg ef. A'r lesu 
am hynny a ddywedodd wrtho, Dos, 
a gwna dithau yr un modd. 

38 TA bu, a hwy yn ymdeithio, 
ddyfod o hono i ryw dref: a rhyw 
wraig, a'i henw “ Martha, a'i derbyn- 
iodd ef i'w thŷ. 

39 Ac i hon yr oedd chwaer a elwid 
Mair, *yr hon hefyd *a eisteddodd 
wrth draed yr Iesu, ac a wrandaw- 
odd ar ei ymadrodd ef. 

40 Ond Martha oedd drafferthus 
ynghylch llawer o wasanaeth: a 
chan sefyll ger llaw, hi a ddywed- 
odd, Arglwydd, onid oes ofal gen- 
nyt am i'm chwaer fy ngadael i fy 
hun i wasanaethu? dywed wrthi 
gan hynny am fy helpio. 

41 A'r lesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthi, Martha, Martha, go- 
falus a thrafferthus wyt ynghylch 
llawer o bethau : 

42 Eithr fun peth sydd angen- 
rheidiol: a Mair a ddewisodd y 
rhan dda, yr hon ni ddygir oddi 
arni. 


PENNOD XI. 

l Crist yn dysgu gweddïo: a hynny heb ddi- 
Ŵygio: 11 gan sicrhâu y rhydd. Duw felly î 
ni bethau da. 14 Wrth fwrw allan gythraul 
mud, y mae efe yn ceryddu y Phariseaid 
cablaidd: 28 ac yn dangos pwy sydd fen- 
digedig: 29 ac yn pregethu â'r bobl; 91 ac 
yn argyhoeddi fjug sancteiddrwydd y Pha- 
riseaid, a'r ysgrifenyddion, a'r cyfreithwyr. 

BU, ac efe mewn rhyw fan yn 
gweddïo, pan beidiodd, ddy- 
wedyd o un o'i ddisgyblion wrtho, 

Arglwydd, dysg i ni weddïo, megis 

ag y dysgodd Ioan i'w ddisgyblion. 


Y Samariad trugarog. 


Anno 
DOMINI 
02. 





cIoan ll.l, 
al2.2,3. 


' d I Cor,.7.. 
y TN 
e Act. 22. 3, 


f Ps. 21. â. 


A.D.99. 





Am weddïo heb ddiffygio. 


. o Ae 


Anno 2 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
DOMINI | aPan weddïoch, dywedwch, Ein Tad 
yr hwn wyt yn y nefoedd, Sanct- 
cìddier dy enw. Deued dy deyrnas. 
Gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, 
felly ar y ddaear hefyd. 

3 Dyro i ni “o ddydd ìi ddydd ein 
bara beunyddiol. 

4 A maddeu i ni ein pechodau: 
canys yr ydym ninnau yn maddeu 
i bawb sydd yn ein dyled. Ac nac 
arwain ni i brofedigaeth; eithr 
gwared ni rhag drwg. 

5 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pwy o honoch fydd iddo gyfaill, ac 
a â atto hanner nos, ac a ddywed 
wrtho, O gyfaill, moes i mi dair 
torth yn echwyn ; 

6 Canys cyfaill ií mi a_ ddaeth 
attaf *wrth ymdaith, ac nid oes 
gennyf ddim i'w ddodi ger ei fron 
cf: 

7 Ac yntau oddi mewn a ettyb ac 
a ddywed, Na flina fi: yn awr y 
mae y drws yn gauad, a'm plant 
gyd â mi yn y gwely ; ni allaf godi 
a'u rhoddi ìi íi. 

8 Yr wyf yn dywedyd i chwi, P Er 
na chyfyd efe a rhoddi iddo, am 
ei fod yn gyfaill iddo; etto o her- 
wydd ei daerni, efe a gyfyd, ac a 
rydd iddo gynnifer ag y sydd arno 
eu heisieu. 

9 “Ac yr ydwyf yn dywedyd i 
chwi, Gofynwch, a rhoddir i chwi; 
ceisiwch, a chwi a gewch ; curwch, 
acfeaagoriri chwi. 

10 Canys pob un sydd yn gofyn, 
sydd yn derbyn; a'r neb sydd yn 
ceisio, sydd yn cael; ac ir hwn 
sydd yn curo, yr agorir. 

ll “Os bara a ofyn mab i un o 
honoch chwi sydd dad, a ddyry efe 
garreg iddo? ac os pysgodyn, a 
ddyry efe iddo sarph yn lle pysg- 
odyn ? 

12 Neu os gofyn ere ŵy, a *ddyry 
efe ysgorpion iddo? 

13 Os chwychwi gan hynny, y rhai 
ydych ddrwg, a fedrwch roi rhodd- 
ion da i'ch plant chwi; pa faint 
mwy y rhydd eich Tad o'r nef yr 
Yspryd Glân i'r rhai a ofyno 
ganddo? 

14 4 * Ac yr oedd efe yn bwrw all- 
an gythraul, a hwnnw oedd fud. A 
bu, wedi i'r cythraul fyned allan, i'r 
emw.9. |mudan lefaru; a'r bobloedd a ryf- 
ac eddasant. 
sbu,ee | l5 Eithr rhaì o honynt a ddywed- 

asant, “Trwy 5Beelzebub, pennaeth y 


a Matt. 6. 9, 


| 2Nen, tros 
y diwrnod. 


8 allan o'i 
ordd, 




























c Matt. T.'7. 
a2, 
Mare ll, 
Ioan 15.T. 


Iacol. 5. 
1 Ioan 3, 
22. 


d Matt.7. 9. 


* gynnyg. 


|-J 
Us 
a. 
pd 
o 
A 
M—  * —— — NO Eb I. Gu I “'-.-” as... A a TU - 


e Matt. 9, 
92.a 12,22. 


felly ad. 
18, 19. 


903 





S. LUC, XI. 


cythreuliaid, y mae efe yn bwrw _ 


allan gythreuliaid. 

16 Ac eraiÌl, gan e4 demtio, “a geis- 
iasant ganddo arwydd o'r nef. 

17 "Yntau, yn gwybod eu meddyl- 
iau hwynt, a ddywedodd wrthynt, 
Pob teyrnas wedi ymrannu yn ei 
herbyn ei hun, a anghyfanneddir ; 
a thŷ yn erbyn tŷ, a syrth. 

18 Ac os Satan hefyd sydd wedi 
ymrannu yn .ei erbyn ei hun, pa 
fodd y saif ei deyrnas ef? gan 
eich bod yn dywedyd, mai frwy 
Beelzebub yr wyf fi yn bwrw allan 
gythreuliaid. 

l9 Ac os trwy Beelzebub yr wyf 
fi yn bwrw allan gythreuliaid, trwy 
bwy y mae eich plant chwi yn eu 
bwrw hwynt allan? am hynny y 
bydda hwy yn farnwyr arnoch 
chwi. 


20 Eithr os myfi “frwy fys Duw 





Ceryddu y Phariseaid. 


Anno 





E Matt. 12, 
38.a 16.1, 


.h Matt, 12, 
5 


Marc 3, 24, 
1Ionn 2, 25, 


k Exod. 8, 
19, 


yn bwrw allan gythreuliaid,|. 


y 
dïammeu ddyfod teyrnas Dduw at- 


toch chwi. 


: 21 ' Pan fyddo un cryf arfog yn 


cadw ei neuadd, y mae yr hyn sydd 
ganddo mewn heddwch : 

22 Ond "pan ddêl un cryfach nag 
ef arno, ai orchfygu, efe a ddwg 
ymaith ei holl arfogaeth ef yn yr 
hon yr oedd yn ymddiried, ac a ran 
ei anrhaith ef. 

23 " Y neb nid yw gyd â mi, sydd 
yn fy erbyn: ar neb nid yw yn 
casglu gyd â mi, sydd yn gwasgaru. 

24 *Pan êl yr yspryd afian allan o 
ddyn, efe a rodia mewn lleoedd 
sychion, gan geisio gorphwysdra : 
a phryd na chaffo, efe a ddywed, 
Mi a ddychwelaf i'm tŷ o'r lle y 
deuthum allan. 

25 A phan ddôl, y mae yn & gael 
wedi ei ysgubo ai drefnu, 

26 Yna yr â efe, ac y cymmer 
atto saith yspryd eraill gwaeth nag 
ef ei hun; a hwy a ânt i mewn, 
ac a arhosant yno: a Pdiwedd y 
dyn hwnnw fydd gwaeth na'i dde- 
chreuad. 

27 TA bu, fel yr oedd efe yn dy- 
wedyd hyn, rhyw wraig o'r dyrfa a 
gododd ei llef, ac a ddywedodd 


1 Matt. 12. 
20. 


m Es, 53. 12, 
Col. 2.15. 


n Matt. 12, 
20, 


o Maít. 12, 
43. 


PIoan 5.14, 
Heb, 6. 4, 


wrtho, Gwŷn fyd y groth a'th ddug | 


di, a'r bronnau a sugnaist, 

28 Ond efe a ddywedodd, 4 Yn 
hytrach gwŷn fyd y rhai sydd yn 
gwrandaw gair Duw, ac yn ei gadw. 

29 'Ac wedi i'r bobloedd ym- 
dyrru ynghyd, efe a. ddechreuodd 
ddywedyd, Y genhedlaeth hon sydd 


g Matt, T. 
Ôl. 


r Matt. 12, 


JU» 





Orist yn pregethu i'r bobl. 


Anno 
DOMINI 
99. 





s Jonah 1. 
17.2 2,10, 


t1 Bren, 10, 
yL, 


uJonah 9. 9. 


z Matt. Os 


(sn 
Marc 4.21, 
pen. S. 16, 


7 Matt, 6. 
€):)» 


dm add 


'aMarc 7. 3, 





| 9 Matt, Gr 

25. 

b'Titus 1. 

| 15, 

| 6 yn ol eich 
gallu. 


' d Matt. 93, 
23, 


ddrwg: y mae hi yn ceisio arwydd ; 
ac arwydd ni roddir iddi, ond ar- 
wydd Jonas y prophwyd : 

30 Canys fel y bu *Jonas yn ar- 
wydd i'r Ninifeaid, felly y bydd Mab 
y dyn hefyd i'r genhedlaeth hon. 

31 * Brenhines y dehau a gyfyd yn 
y farn gyd â gwŷr y genhedlaeth 
hon, ac a'u condemnia hwynt; am 
iddi hi ddyfod o eithafoedd y ddaear 
i wrandaw doethineb Solomon: ac 
wele un mwy na Solomon yma. 

32 Gwŷr Ninife a godant I fynu 
yn y farn gyd â'r genhedlaeth hon, 
ac a'i condemniant hi; am “iddynt 
edifarhâu wrth bregeth Jonas: ac 
wele un mwy na Jonas yma. 

33 *Ac nid yw neb wedi goleu 
canwyll, yn e4 gosod mewn lle dir- 
gel, na than lestr; eithr ar gan- 
hwyllbren, fel y gallo y rhai a ddelo 
i mewn weled y goleuni. 

34 7 Canwyll y corph yw y llygad: 
am hynny pan fyddo dy lygad yn 
syml, dy holl gorph hefyd fydd 
oleu; ond pan fyddo dy /ygad yn 
ddrwg, dy gorph hefyd fydd tywyll. 

35 Edrych am hynny rhag 1'r gol- 
euni sydd ynot fod yn dywyllwch. 

36 Os dy holl gorph gan hynny 
sydd oleu, heb un rhan dywyll yn- 
ddo, bydd y cwbl yn oleu, megis 
pan fo canwyll â'i llewyrch yn dy 
oleuo di. 

37 « Ac fel yr oedd efe yn llefaru, 
rhyw Pharisead a ddymunodd arno 
giniawa gyd âg ef. Ac wedi iddo 
ddyfod i mewn, efe a eisteddodd i 
fwytta. 

38 “A'r Pharisead pan welodd, a 
ryfeddodd nad ymolchasai efe yn 
gyntaf o flaen ciniaw. 

39 “A'r Arglwydd a ddywedodd 
wrtho, Yn awr chwychwi y Phari- 
seaid ydych yn glanhâu y tu allan 
i'r cwppan a'r ddysgl; ond Peich 
tu mewn sydd yn llawn o drais a 
drygioni. 

40 O ynfydion, onid yr hwn a 
wnaeth yr hyn sydd oddi allan, a 
wnaeth yr hyn sydd o fewn hefyd? 

41 “Yn hytrach rhoddwch elusen 
$o'r pethau sydd gennych : ac wele, 
pob peth sydd lân i chwi. 

42 4 Eithr gwae chwi y Phariseaid! 
canys yr ydych chwi yn degymmu 
y mintys, a'r ryw, a phob llysieuyn, 
ac yn myned heibio ì farn a chariad 
Duw. Y pethau hyn oedd raid eu 
gwneuthur, ac na adewid y lleill 
heb wneuthur, 


964 


S. LUC, XI. 


yr ydych yn caru y prif-gadeiriau 


. 50 Fel 


Rhagrith y Phariseaid. 


Anno 


43*Gwae ì hariseaid! can 
chwi y Phariseaid! canys ng 
93, 





yn y synagogau, a chyfarch yn y 
marchnadoed 

44 fGwae chwi, ysgrifenyddion a 
Phariseaid, ragrithwyr! am eich 
bod fel beddau anamlwg, a'r dyn- 
ion a rodiant arnynt heb wybod 
oddi, wrthynt. 

45 4 Ac un o'r cyfreithwyr a at- 
tebodd ac a ddywedodd wrtho, 
Athraw, wrth ddywedyd hyn, yr 
wyt ti yn ein gwaradwyddo ninnau 
hefyd. 

46 £ Yntau a ddywedodd, Gwae 
chwithau hefyd, y cyfreithwyr! can- 
ys yr ydych yn llwytho dynion 
â beichiau anhawdd eu dwyn, a 
chwi nid ydych yn cyffwrdd â'r 
beichiau âg un o'ch bysedd. 

47 Gwae chwychwi! canys yr 
ydych yn adeiladu beddau y pro- 
phwydi, a'ch tadau chwi a'u lladd- 
odd hwynt. 

48 Yn wir yr ydych yn tystiol- 
aethu, ac yn gyd-foddlawn i weith- 
redoedd eich tadau: canys hwynt- 
hwy yn wir a'u lladdasant hwy, a 
chwithau ydych yn adeiladu eu 
beddau hwynt. 

49 Am hynny hefyd y dywedodd 
doethineb Duw, iAnfonaf attynt 
brophwydi ac apostolion, a rAa? o 
honynt a laddant ac a erlidiant:: 
gofyner i'r genhedlaeth 
hon waed yr holl brophwydi, yr| 

| 


e Matt. 23, 
Marc 12, 
34, 29. 

£Matt. 23. 
re 


£ Matt. 23. 
4, 


h Matt. 23. 
29. 





í Matt. 25, 
4 


hwn a dywalltwyd o ddechreuad 
y byd; 
ôl FO waed Abel hyd 'waed Za- rGen4.8 
charïas, yr hwn a laddwyd rhwng, z:-0,:i 
yr allor ar deml: dïau meddaf i 
chwi, Gofynir ef i'r genhedlaeth hon. | 
52 "Gwae chwychwi, y cyfreithwyr! 
canys chwi a ddygasoch ymaith ag- 
oriad y gwybodaeth: nid aethoch i 
mewn eich hunain, a'r rhai oedd yn 
myned a “ waharddasoch chwi. RNO 
53 Ac fel yr oedd efe yn dywedyd «soch. 
y pethau hyn wrthynt, y dechreu- 
odd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid 
fod yn daer iawn a727t0, a'i annog i 
ymadrodd am lawer o bethau ; 
54 Gan ei gynllwyn ef, a. cheisio 
| 





Matt. 23, 
13. 





hela rhyw beth oii ben ef, i gael 
achwyn arno. 


PENNOD XII. 


1 Crist yn pregethu i'v ddisgyblion am ochel 
rhagrith, ac ofn urth ddatgan eì uthrawiaeth 
ef: 13 yn rhybuddio y bobl â ochelyd 
cybydd-dra, trwy ddammeg y gwr goludog a 
adeiladodd ysguboriau mwy. 22 Ni wasan- 


Am ochel rhagrith. 


Anno 
DOMINI 
03. 





& Matt. 16. 


Marc 8. 15, 
2 aneadif. 


b Matt. IO. 
26 


yn 
Marc 4. 22. 
pen. S. 17, 









c Matt, 10. 
2s 


dafn 15. 
l4, 15. 


2 Matt. 10. 
39 


Marc 8, 38, 
2 dwg, E2 
) Dŷ, 


£ Mntt, 12, 
HÌ ayb 


'Mnrce 2. 28. 
1 Ioan 5. 
16. 


-G Matt. 10. 


Marc 12. 


,pcn. 21, 14. 


—— 


aetha î nâ fod yn rhy ofalus am bethau vyd- 
ol; 91 ond ceisio teyrnas Dduw, 99 a rhoddi 
elusen, 96 a bod yn barod $ agoryd i'n Har- 
glwydd pan guro, pa bryd bynnag y delo. 
41 Y dylai gweinidogion Crist, edrych ar ew 
siars, 49 a disgwyl am erlid. 54 Rhaid ŵ'r 
bobl dderbyn yr amser hwn o ras, 5S oblegid 
peth ofnadwy yw maw heb gymmodi. 


N *y cyfamser, wedi i *fyrdd- 

iwn o bobl ymgasglu ynghyd, 
hyd oni ymsathrai y naill y llall, 
efe a ddechreuodd ddywedyd wrth 
ei ddisgyblion, Yn gyntaf, gwyliwch 
arnoch rhac surdoes y Phariseaid, 
yr hwn yw rhagrith. 

2 POanys nid oes dim cuddiedig, 
ar nas datguddir; na dirgel, a'r 
nis gwybyddir. 

8 Am hynny pa bethau bynnag 
a ddywedasoch yn y tywyllwch, a 
glywir yn y goleu ; a'r peth a ddy- 
wedasoch yn y glust mewn ystafell- 
oedd, a bregethir ar bennau tai. 

4 “Ac yr wyf yn dywedyd wrth- 
ych, “fy nghyfeillion, Nac ofnwch 
y rhaì sydd yn lladd y corph, ac 
wedi hynny heb ganddynt ddim 
mwy i'w wneuthur. 

5 Ond rhag-ddangosaf i chwi pwy 
a ofnwch: Ofnwch yr hwn, wedi y 
darffo 1ddo ladd, sydd ag awdurdod 
ganddo i fwrw i uffern ; ïe, meddaf 
i chwi, Hwnnw a ofnwch. 

6 Oni werthir pump o adar y 
tô er dwy ffyrling? ac nid oes un 
o honynt mewn anghof ger bron 
Duw: 

7 Ond y mae hyd yn nod blew 
eich pennau chwi yn gyfrifedig oll. 
Am hynny nac ofnwch: yr ydych 
chwi yn well na llawer o adar y 
tÔ. 

8 *Ac meddaf i chwi, Pwy byn- 
nag a'm haddefo ì ger bron dynion, 
Mab y dyn hefyd a'i haddef yntau 
ger bron angelion Duw. 

9 A'r hwn a'm gwado i ger bron 
dynion, a wedir ger bron angelion 
Duw. 

10 £A phwy bynnag a ddywedo air 
yn erbyn Mab y dyn, fe a faddeuir 
iddo: eithr i'r neb a gablo yn er- 
byn yr Yspryd Glân, ni faddeuir. 

ll “A phan y'ch dygant i'r syna- 
gocau, ac d£ y llywiawdwyr, a'r 
awdurdodau, na ofelwch pa fodd, 
neu pa beth a atteboch, neu beth 
a ddywedoch : 

12 Canys yr Yspryd Glân a ddysg 


i chwi yn yr awr honno beth sydd : 


raid ei ddywedyd. 


13 Y A rhyw un o'r dyrfa a ddy- 


965 


S4'TUC XII; 


wedodd wrtho, Athraw, dywed wrth 
fy mrawd am rannu â myfi yr eti- 
feddiaeth. 

14 Yntau a ddywedodd wrtho, Y 
dyn, pwy am gosododd i yn farnwr 
neu yn rhannwr arnoch chwi* 

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
"Edrychwch, ac ymogelwch rhag 
cybydd-dod: canys nid yw bywyd 
neb yn sefyll ar amlder y pethau 
sydd ganddo. 

16 $ Ac efe a draethodd wrth- 
ynt ddammeg, can ddywedyd, Tir 
Fyn wr goludog a gnydiodd yn 

a. 

17 Ac efe a ymresymmodd ynddo 
ei hun, gan ddywedyd, Beth a wnaf, 
am nad oes gennyf le i gasglu f 
ffrwythau iddo? í pe 

l8 Ac efe a ddywedodd, Hyn a 
wnaf: Mi a dynnaf i lawr fy ysgub- 
oriau, ac a adeiladaf rai mwy; ac 
yno y casglaf fy holl ffrwythau, 
a'm dâ. 

19 A dywedaf wrth fy enaid, !Fy 
enaid, y mae gennyt ddâ lawer 
wedi eu rhoi ìi gadw dros lawer o 
flynyddoedd: gorphwys, bwytta, ŷf, 
bydd lawen. 

20 Eithr Duw a ddywedodd wrtho, 
O ynfyd, y nos hon “y *gofynant 
dy enaid oddi wrthyt; !ac eiddo 
pwy fydd y pethau a barottoaist 

21 Felly y mae yr hwn sydd yn 
trysori iddo ei hun, ac nid yw mgyf- 
oethog tu ag at Dduw. 

22 1 Ac efe a ddywedodd wrth ei 
ddisgyblion, Am hyn yr wyf yn dy- 
wedyd wrthych, "Na chymmerwch 
ofal am eich bywyd, beth a fwyt- 
faoch ; nac am eich corph, beth a 
wisgoch. 

23 Y mae y bywyd yn fwy na'r 
ymborth, ar corph gym fwy na'r 
dillad. 

24 Ystyriwch y brain: canys nid 
ydynt yn hau nac yn medi; i'r rhai 
nid oes gell nac ysgubor ; ac y mae 
9 Duw yn eu porthi hwynt: o ba 
faint mwy yr ydych chwi yn well 
na'r adar * 

25 A phwy o honoch, gan gym- 
meryd gofal, a ddichon chwanegu 
un cufydd at ei faintioli ? 

26 Am hynny, oni ellwch wneuth- 
ur y peth lleiaf, paham yr ydych 
yn cymmeryd gofal am y lleill ? 

27 Ystyriwch y lili, pa fodd y 
maent yn tyfu; nid ydynt yn llaf- 
urio, nac yn nyddu: ac yr wyf yn 
dywedyd ìi chwi, na wisgwyd Solo- 


Hh3 


Damnmeg y gwr goludog. 


Anno 
DOMINI 
do 





h ] Tim. 6, 
TH, &c., 


i Preg. 11.9, 
1l Cor. 15. 
32. 
lago 5. 5. 


k Job 90, 22, | 
a 21.8. 
Depo. 7 

$ gofynir. 

1 Ps, 39, 6. 
Jer, l7.11, 

m Matt. 6. 
20. 
ad. 32 


lago 2, 5. 


n Matt. 6. 
25. 


o Job 3s. 41, 
Ps. 147. 9, 


| Am ochelyd, gofalon bydol. ss LUC, XII. 


Anno 


i holl oconiant fel un o'r 
pAmn | mon yn ei holl og 
93, 


rhai hyn. 

98 Ac os yw Duw felly yn dilladu 
y llysieuyn, yr hwn sydd heddyw yn 
y maes, ac y fory a deflir i'r ffwrn: 
pa faint mwy y dillada efe chwy- 
chwi, O rai o ychydig ffydd ? 

29 Chwithau na cheisiwch beth 
a fwyttaoch, neu pa beth a yfoch; 
ac na fyddwch ammheuus. 

30 Canys y pethau hyn oll y mae 
cenhedloedd y byd yn eu hargeis- 
io: ac y mae eich Tad chwi yn 
gwybod fod arnoch chwi eisieu y 
pethau hyn. 

31 « P Yn hytrach ceisiwch deyrn- 
as Dduw; a'r pethau hyn oll a 
roddir i chwi yn chwaneg. 

32 Nac ofna, braidd bychan: can- 
ys “rhyngodd bodd i'ch Tad roddi 
i chwi y deyrnas. 

33 ' Gwerthwch yr hyn sydd gen- 
nych, a rhoddwch elusen: *gwnewch 
i chwi byrsau y rhai ni heneidd- 
iant; trysor yn y nefoedd, yr hwn 
ni dderfydd, lle ni ddaw lleidr yn 
agos, ac ni lygra pryf. 

34 Canys lle y mae eich trysor 
chwi, yno y bydd eich calon hefyd. 

35 *Bydded eich lwynau wedi eu 
hymwregysu, a'ch “canhwyllau *wedi 
eu goleu ; 

36 A chwithau yn debyg i ddyn- 
ion yn disgwyl eu harglwydd, pa 
bryd y dychwel o'r neithior; fel 
pan ddelo a churo, yr agoront iddo 
yn ebrwydd. 

37 Gwŷn eu byd y gweision hyn- 
ny, y rhai a gaiff eu harglwydd, pan 
ddêl, yn neffro: yn wir, meddaf i 
chwi, efe a ymwregysa, ac a wna 
iddynt eistedd i lawr i fwytta, ac a 
ddaw, ac a wasanaetha arnynt hwy. 

38 Ac os daw efe ar yr ail wyliad- 
wriaeth, ac os ar y drydedd wyliad- 
wriaeth y daw, a'w cael hwynt felly, 
gwŷn eu byd y gweision hynny. 

39 *A hyn gwybyddwch, pe gwy- 



















P Matt. 6. 
o, 


g Matt. 11, 
25, 26. 

r Matt. 19, 
21. 
Act. 2. 45, 
ad4,ô3d. 

8 Matt. 6. 
20. 

en, 16. 9. 


Tim, 6. 
19. 


t Eph. 6. 14, 
l Petr I. 
13. 


u Matt. 25. 
1 


4 yn llosgi. 


z Matt. 24, 
A 


1 Tess, 5| buasai gwr y tŷ pa awr y deuai y 
2 Petr 8. lleidr, efe a wyliasai, ac ni adawsai 


gloddio ei dŷ trwodd. 

40 7 A chwithau gan hynny, bydd- 
wch barod: canys yr awr ni thyb- 
ioch, y daw Mab y dyn. 

41 4 A Pheír a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, ai wrthym ni yr wyt ti 
yn dywedyd y ddammeg hon, ai 
wrth bawb hefyd ? 

42 Ar Arglwydd a ddywedodd, 
z Pwy yw y goruchwyliwr ffyddlawn 
a phwyllog, yr hwn a esyd eê ar- 


966 


Dat. 3. 3, 
a 16. 15. 

7 Matt. 24. 
44,a.25. 15, 
Marc 19. 


pen. 21. ôl. 
1 Thess. 5. 
6. 


Ed —Íc bb. Ï.Ŵ Ŵ ”Ŷ - _ _ Ŵ WW... cau ——— uu —_————_— //(r U—! 


42.25.21. 
1 Cor. 4, 2. 


.ddeall wynebpryd y 


glwydd ar ei deulu, i roddi cyflun- 
iaeth 4ddynt mewn pryd? 

43 Gwŷn ei fyd y gwas hwnnw, 
yr hwn y caiff ei arglwydd ef, pan 
ddêl, yn gwneuthur felly. 

44 Yn wir meddaf i chwi, Efe a'i 
gesyd ef yn llywodraethwr ar gwbl 
a'r y sydd eiddo. 

45 Eithr os dywed y gwas hwnnw 
yn ei galon, Y mae fy. arglwydd 
yn oedi dyfod; a dechreu curo y 
gweision a'r morwynion, a bwytta 
ac yfed, a meddwi: 

46 Daw arglwydd y gwas hwnnw 
mewn dydd nad yw efe yn disgwyl, 
ac ar awr nad yw efe yn gwybod, 
ac ai *gwahana ef, ac a esyd ei 
ran ef gyd â'r anffyddloniaid. 

47 “A'r gwas hwnnw, yr hwn a 
wybu ewyllys ei arglwydd, ac nid 
ymbarottôdd, ac ni wnaeth yn ol 
ei ewyllys ef, a gurir â llawer 
Jjonnod. 

48 Eithr yr hwn ni wybu, ac a 
wnaeth bethau yn haeddu ffonnod- 
iau, a gurir âc ychydig gonnodiau. 
Ac i bwy bynnag y rhoddwyd lla- 
wer, llawer a ofynir ganddo; a chyd 
âr neb y gadawsant lawer, ychwan- 
eg a ofynant ganddo. 

49 1 Mi a ddeuthum i fwrw tân 
ar y ddaear: a pheth a fynnaf os 
cynneuwyd ef eisoes ? 

50 Eithr Py mae cennyf fedydd 
i'm bedyddio âg ef; ac mor *gyf- 
yng yw arnaf hyd oni orphener ! 

5l “Ydych chwi yn tybied mai 
heddwch y deuthum i i'w roddi ar 
y ddaear? nag .ê, meddaf i chwi; 
“ond yn hytrach " ymrafael: 

52 Canys bydd o hyn allan bump 
yn yr un tŷ wedi ymrannu, tri yn 
erbyn dau, a dau yn erbyn tri. 

53 Y tad a ymranna yn erbyn 
y mab, a'r mab yn erbyn y tad, 
y fam yn erbyn y ferch, ar ferch 
yn erbyn y fam; y chwegr yn 
erbyn ei gwaudd, ar waudd yn 
erbyn ei chwegr. 

54 4 Ac efe a ddywedodd hefyd 
wrth y bobloedd, *Pan weloch gwm- 
mwl yn codi o'r gorllewin, yn y fan 
y dywedwch, Y mae cawod yn dy- 
fod : ac felly y mae. 

55 A phan weloch y deheu-wynt 
yn chwythu, y dywedwch, Y bydd 
gwres : ac fe fydd. 

56 O ragrithwyr, chwi a fedrwch 
ddaear a'r 
wybr: ond yr amser hwn, pa fodd 
nad ydych yn ei ddeall? 





Y goruchwyliwr ffyddlawn. 





5 tyrr ef 
ymaith. 


a Num. 15. 
90. 
Iago 4. 17. 


b Matt. 20, 
22, 
6 ofidus. 


c Matt. 10, 
94. 


d Mic. 7. 6. 
Ioan 7. 43. | 


e Matt.10.2, 




























































h Edrych 
Marc 12, 
42. 


2 ddyled- 
wyr. 


a Es, 5. 2, 
Matt. 21. 
19, 


Orist yn pregethu edifeirwch. 





57 A phaham nad ydych, ïe, o 
honoch eich hunain, yn barnu yr 
hyn sydd gyfiawn î 

58 4 fCanys tra fyddech yn myned 
gyd â'th wrthwynebwr at lywodr- 


; "|aethwr, gwna dy oreu £ar y ffordd 


i gael myned yn rhydd oddi wrtho; 
rhag iddo dy ddwyn at y barnwr, 
ac i'r barnwr dy roddi at y swydd- 
og, ac i'r swyddog dy daflu yng 
ngharchar : 

59 Yr wyf yn dywedyd i ti, Nad 
âi di ddim oddi yno, hyd oni thel- 
ych, ïe, yr P hatling eithaf. 

PENNOD XIII. 

1 Orist yn pregethu edifeirwch, wrth gospedig- 
aeth y Galileaid, ac eraill. 6 Y ffigysbren 
diffrwyth ni chaiff sefyll. 11 Orist yn iachâu 
y wraig oedd wedi crynmu: 1$ yn dangos 
galluog weithrediad y gaîr y'nghalonnau eî 
etholedigion, trwy ddammeg yy gronyn mws- 
tard, a'r surdoes: 24 yn annog â fyned i 
mewn trwy y porth cyfyng * 91 ac yn argy- 
hoeddi Herod, a Jerusalem. 

AU yr oedd yn bresennol y cyf- 

amser hwnnw rai yn mynegi 
iddo am y Galileaid, y rhai y cym- 
mysgasai Pilat eu gwaed ynghyd 

â'u haberthau. 

9 A'r Iesu gan atteb a ddywedodd 
wrthynt, Ydych chwi yn tybied fod 
y Galileaid hyn yn bechaduriaid 
mwy nar holl Galileaid, am iddynt 
ddïoddef y cyfryw bethau ? 

3 Nac oeddynt, meddaf i chwi: 
eithr, onid edifarhêwch, chwi a ddi- 
fethir oll yn yr un modd. 

4 Neu y deunaw hynny ar y rhai 
y syrthiodd y tŵr yn Siloam, ac 
yu lladdodd hwynt: a ydych chwi 
yn tybied eu bod hwy yn *“ bechad- 
uriaid mwy na'r holl ddynion oedd 
yn cyfanneddu yn Jerusalem * 

5 Nac oeddynt, meddaf i chwi: 
eithr, onid edifarhêwch, chwi a ddi- 
fethir oll yn yr un modd. 

6 4 Ac efe a ddywedodd y ddam- 
meg hon: * Yr oedd gan un íligys- 
bren wedi ei blannu yn ei winllan; 
ac efe a ddaeth i geisio ffrwyth 
arno, ac nis cafodd. 

7 Yna efe a ddywedodd wrth y 
gwinllannydd, Wele, tair blynedd 
yr ydwyf yn dyfod, gan geisio 
ífrwyth ar y ffigysbren hwn; ac 
nid ydwyf yn cael dim: torr ef ì 
lawr; paham y mae efe yn di- 
ffrwytho y tir? 

8 Ond efe gan atteb a ddywedodd 
wrtho, Arglwydd, gâd ef y flwyddyn 
hon hefyd, hyd oni ddarffo i mi 
gloddio o'i amgylch, a bwrw tail: 


967 


S. LUC, XIII. 


9 Ac os dwg efe ffrwyth, da: onid 
ê, gwedi hynny torr ef i lawr. 

10 Ac yr oedd efe yn dysgu yn 
un o'r synagogau ar y Sabbath. 

ll 4 Ac wele, yr oedd gwraig ag 
ynddi yspryd gwendid ddeunaw 
mlynedd, ac oedd wedi cyd-grymmu, 
ac ni allai hi mewn modd yn y byd 
$ ymuniawnu. 

12 Pan welodd yr Iesu hon, efe 
a galwodd Aê atto, ac a ddywed- 
odd wrthi, a wraig, rhyddhâwyd 
di oddi wrth dy wendid. 

13 Ac efe a roddes & ddwylaw 
arni: ac yn ebrwydd hi a uniawn- 
wyd, ac a ogoneddodd Dduw. 

l4 A'r arch-synagogydd a atteb- 
odd yn ddigllawn, am i'r Iesu iach- 
âu ar y Sabbath, ac a ddywedodd 
wrth y bobl, P Chwe diwrnod sydd, 
yn y rhai y dylid gweithio: ar y 
rhai hyn gan hynny deuwch, a 
iachâer chwi: ac “nid ar y dydd 
Sabbath. 

15 Am hynny yr Arglwydd a1 
hattebodd ef, ac a ddywedodd, O 
ragrithiwr, *oni ollwng pob un o 
honoch ar y Sabbath ei ŷch neu 
et asyn Or preseb, a'ê arwain i'r 
dwfr? 

16 Ac oni ddylai hon, *a hi yn 
ferch i Abraham, yr hon a rwym- 
odd Satan, wele, ddeunaw mlyn- 
edd, gael ei rhyddhâu o'r rhwym 
hwn ar y dydd Sabbath ? 

l7 Ac fel yr oedd efe yn dy- 
wedyd y pethau hyn, ei holl wrth- 
wynebwyr ef a gywilyddiasant: a'r 
holl bobl a lawenychasant am yr 
holl bethau gogoneddus a wnaid 
ganddo. | 

18 4 fAc efe a ddywedodd, I ba 
beth y mae teyrnas Dduw yn de- 
byg? aci ba beth y cyffelybaf hi? 

19 Tebyg yw i ronyn o had mws- 
íard, yr hwn a gymmerodd dyn, ac 
a'i hauodd yn ei ardd; ac efe a 
gynnyddodd, ac a aeth yn bren 
mawr, ac adar yr awyr a nythasant 

ei ganghennau ef. 

20 A thrachefn y dywedodd, I ba 
beth y cyffelybaf deyrnas Dduw ? 

91 Cyffelyb yw i surdoes, yr hwn 
a gymmerodd gwraig, ac a1 cudd- 
iodd mewn tri mesur o flawd, hyd 
oni surodd y cwbl oll. 

92 EAc efe a dramwyodd trwy 
ddinasoedd a threfi, gan athraw- 
iaethu, ac ymdeithio tu a Jeru- 
salem. 

93 7 A dywedodd un wrtho, Ar- 





Iachâu gwraig wedi crymmu. 


Anno 
DOMINI 
ay; 





9 Neu, ym- 
ddadgrym- 
mu. 


b Exod. 20. 
9, 


c Matt, I2, 


d pon. 14. 5. 


e pen. 19. 9, 


fMatt.l3. | 
Marc 4. 30, 


8 Matt, 9, 
90. 
Marc 6. 6. 


Argyhoeddi Herod, a Jerusalem. 





Anno 
DOMINI 
Re 


h Matt. 7. 





1 Edrych 


1 Matt. 25. 
lU, 

m pen. 6. 
46. 


n Matt. 25. 
12. 


o Matt. 7. 
23.2, 25.41. 
ad. 25, 


P Ps.68. 
Matt. 25. 
4l. 


ag Matt. 8. 
UG, 


a3. 42, 
na 24, 51. 

r Matt. $. 
ll. 


s Matt. 19. 


oU. 

n. 20, 16. 
Marc 10, 
ls 



















t Matt. 23, 
97. 


4 nythaid, 





glwydd, ai ychydig yw y rhai cadw- 
edig? Ac efe a ddywedodd wrthynt, 

24 " Ymdrechwch am fyned i mewn 
trwy y porth cyfyng: canys 'llawer, 


».|meddaf i chwi, a geisiant fyned i 


mewn, ac nis gallant. 

95 K Gwedi cyfodi gwr y tŷ, a 
lchau y drws, a dechreu o honoch 
sefyll oddi allan, a. churo y drws, 
gan ddywedyd, m Arglwydd, Ar- 
glwydd, agor i ni; ac iddo yntau 
atteb a dywedyd wrthych, " Nid 
adwaen ddim o honoch o ba le 
yr ydych : 

26 Yna y dechreuwch ddywedyd, 
Ni a fwyttasom ac a yfasom yn dy 
ŵydd di, a thi a ddysgaist yn ein 
heolydd ni. 

27 “Ac efe a ddywed, Yr wyf yn 
dywedyd i chwi, Nid adwaen chwi 
o ba le yr ydych: P ewch ymaith 
oddi wrthyf, chwi holl weithredwyr 
anwiredd, 

28 1Yno y bydd wylofain a rhingc- 
ian dannedd, 'pan weloch Abra- 
ham, ac Isaac, a Jacob, ar holl 
brophwydi, yn nheyrnas Dduw, a 
chwithau wedi eich bwrw allan. 

29 A daw rhai Or dwyrain, ac 
o'r gorllewin, ac or gogledd, ac 
o'r dehau, ac a eisteddant yn 
nheyrnas Dduw. 

30 *Ac wele, olaf ydyw y rhai a 
fyddant flaenaf, a blaenaf ydyw y 
rhai a fyddant olaf. 

31 í Y dwthwn hwnnw y daeth 
atto ryw Phariseaid, gan ddywedyd 
wrtho, Dos allan, a cherdda oddi 
yma: canys y mae Herod yn ewyll- 
ysio dy ladd di. 

32 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Ewch, a dywedwch i'r cadnaw hwn- 
nw, Wele, yr wyf yn bwrw allan 
gythreuliaid, ac yn iachâu heddyw 
ac y fory, a'r trydydd dydd y'm 
perffeithir, 

33 Er hynny rhaid i mi ymdaith 
heddyw ac y fory, a thrennydd: 
canys ni all fod y derfydd am 
brophwyd allan o Jerusalem. 

34 *O Jerusalem, Jerusalem, yr 
hon wyt yn lladd y prophwydi, ac 
yn llabyddio y rhai a anfonir attat : 
pa sawl gwaith y mynnaswn gasglu 
dy blant ynghyd, y modd y casgl yr 
iâr ei *chywion dan e4 hadenydd 
ac nis mynnech ! 

35 Wele, eich tŷ a adewir i chwi 
yn anghyfannedd. Ac yn wir yr 
wyf yn dywedyd wrthych, Ni wel- 
wch fi, hyd oni ddêl yr amser 


968 


S. LUC, XIV. 


pan ddywedoch, " Bendigedig yw 
yr hwn sydd yn dyfod yn enw yr 
Arglwydd. | 


PENNOD XIV. 


Dysgu gostyngeiddrwydd. 





2 Orist yn iachâu y dropsi ar y Sabbath: |, 


yn dysgu goslyngeêddrwydd; 12 a gwneuthur 

ciniawau ŵ'r tlodion: 16 wrth ddammeg y 

swpper mawr, yn dangos pa fodd y cawir 

dynion & meddyliau bydol, y rhai a_ddïys- 

lyrant aîr Duw, allan o'r nef. 25 haid î'r 

rhaî a fynnai fod yn ddisgyblion îddo, î 

ddwyn eu croes, a gwneuthur eu cyfrifon ym 

mlaen llaw; rhag iddynt irwy gywilydd 
syrthio oddi wrtho ar ol hynny, 94 a myned 
yn gwbl ddilês, fel halen wedi collî eî flas. 
a hefyd, pan ddaeth efe i dŷ un 
o bennaethiaid y Phariseaid ar 
y Sabbath, i fwytta bara, iddynt 
hwythau ei wylied ef. 

2 Ac wele, yr oedd ger ei fron 
ef ryw ddyn yn glaf o'r * dropsi. 

3 A'r Iesu gan atteb a lefarodd 
wrth y cyfreithwyr a'r Phariseaid, 
gan ddywedyd, “Ai rhydd iachâu 
ar y Sabbath ? 

4 A thewi a wnaethant. Ac efe a' 
cymmerodd atto, ac ai hiachaodd 
ef, ac a'i gollyngodd ymaith ; 

5 Ac a attebodd iddynt hwythau, 
ac a ddywedodd, P Asyn neu ŷch pa 
un o honoch a syrth i bwll, ac yn 
ebrwydd nis tyn ef allan ar y dydd 
Sabbath ? 

6 Ac ni allent roi atteb yn ei 
erbyn ef am y pethan hyn. 

7 TAc efe a ddywedodd wrth y 
gwahoddedigion ddammeg, pan ys- 
tyriodd fel yr oeddynt yn dewis yr 
eisteddleoedd uchaf; gan ddywedyd 
wrthynt, 

8 Pan y'th wahodder gan neb i 
neithior, nac eistedd yn y lle uch- 
af, rhag bod un anrhydeddusach 
na thi wedi ei wahodd ganddo ; 

9 Ac i hwn a'th wahoddodd di ac 
yntau ddyfod, a dywedyd wrthyt, 
Dyro le i hwn; ac yna dechreu o 
honot ti trwy gywilydd gymmeryd 
y lle isaf. 

10 “Eithr pan y'th wahodder, dos 
ac eistedd yn y lle isaf; fel pan 
ddelo yr hwn a'th wahoddodd di, y 
gallo efe ddywedyd wrthyt, Y cyf- 
aill, eistedd yn uwch i fynn: yna 
y bydd i ti glod yngŵydd y rhai 
a eisteddant gyd â thi ar y bwrdd. 

ll “Canys pob un a'r 2i dyrchafo 
ei hun, a ostyngir; ar hwn sydd 
yn ei ostwng ei hun, a ddyrchefir. 


12 T Ac efe a ddywedodd hefyd | I 


en. 18, 14. 
Tag 40 
1 


wrth yr hwn a'i gwahoddasai ef, 
Pan wnelych giniaw neu swpper, na 


2 dyfr- 
glwyf. 


u Matt. 12. 
10. 


b Exod, 2. 


Bh 
De 


ut.22,4, 


Ton. 13. 


ec Diar. 25. 
Od 


a Job 22, 
29 


Diar, 29, 
3 


Ma 


tt. 23, 


o im 
etr Hn 8. 


Dammeg y swpper mawr. 


Anno 
DOMINI 
ì 9o. 





eNch.$. . 
10, 12. 


f Dat. 19. 9, 


E Matt. 22. 
2 


h Diar. 9, 2, 
iN 


alw dy gyfeillion, na'th frodyr, na'th 
geraint, na'2 gymmydogion golud- 
og; rhag iddynt hwythau eilchwyl 
dy wahodd dithau, a gwneuthur tal- 
edigaeth i ti. 

13 Eithr *pan wnelych wledd, galw 
y tlodion, yr efryddion, y cloffion, y 
deillion : 

14 A dedwydd fyddi; am nad oes 
ganddynt ddim i dalu i ti: canys 
fe a delir i ti yn adgyfodiad y rhai 
cyfiawn, 

15 9 A phan glywodd rhyw un o'r 
rhai oedd yn eistedd ar y bwrdd y 
pethau hyn, efe a ddywedodd wrtho, 

Gwŷn ei fyd y neb a fwyttao fara 
yn nheyrnas Dduw. 

16 Ac yntau a ddywedodd wrtho, 
ERhyw wr a wnaeth swpper mawr, 
ac a wahoddodd lawer : 

17 Ac Pa ddanfonodd ei was bryd 
swpper, ìi ddywedyd wrth y rhai a 
wahoddasid, Deuwch; canys weith- 
ian y mae pob peth yn barod. 

18 A hwy oll a ddechreuasant yn 
un-fryd ymesgusodi. Y cyntaf a 
ddywedodd wrtho, Mi a brynais 
dyddyn, ac y mae yn rhaid i mi 
fyned a'i weled: attolwg i ti, cym- 
mer fi yn esgusodol. 

19 Ac arall a ddywedodd, Mi a 
brynais bìm iau o ychain, ac yr 
ydwyf yn myned i'w profi hwynt: 
attolwg i fi, cymmer fi yn esgus- 


odo 

20 Ac arall a ddywedodd, Mi a 
brïodais wraig; ac am hynny nis 
gallaf fi ddyfod. 

21 A'r gwas hwnnw, pan ddaeth 
adref, a fynegodd y pethau hyn 
i'w arglwydd. Yna gwr y tŷ, wedi 
digio, a ddywedodd wrth ei was, 
Dos allan ar frys i heolydd ac ys- 
trydoedd y ddinas, a dwg i mewn 
yma y 6lodion, a'r anafus, a'r cloff- 
ion, a'r deillion. 

22 A'r gwas a ddywedodd, Ar- 
glwydd, gwnaethpwyd fel y gorchy- 
mynaist ; ac etto y mae lle. 

29 A'r arglwydd a ddywedodd 
wrth y gwas, Dos allan i'r prif- 
ffyrdd a'r caeau, a chymmell Awynt 
i ddyfod i mewn, fol y llanwer fy 
nhŷ. 

24 Canys yr wyf yn dywedyd 
i chwi, na chaiff yr un or gwŷr 
hynny a wahoddwyd, brofi o'm 
swpper i. 

25 T A llawer o bobl a gyd- 
gerddodd âg ef: ac efe a droes, 
ac a ddywedodd wrthynt, 


969 


S, LUC, XV. 





296 iOs daw neb attaf fi, ac ni 
chasao ei dad, a'i fam, a'i wraig, a1 
blant, a'i frodyr, ai chwïorydd, ïe, 
a'i einioes ei hun hefyd, ni all efe 
fod yn ddisgybl i mi. 

27 A “phwy bynnag ni ddycoo ei 
groes, a dyfod ar fy ol i, ni all efe 
fod yn ddisgybl i mi. 

28 « Canys pwy o honoch chwi 
ai fryd ar adeiladu tŵr, nid eistedd 
yn gyntaf, a bwrw y draul, a oes 
ganddo a'i gorpheno ? 

29 Rhag wedi iddo osod y sail, 
ac heb allu eê orphen, ddechreu o 
bawb a'2 gwelant ei watwar ef, 

30 Gan ddywedyd, Y dyn hwn a 
ddechreuodd adeiladu, ac ni allodd 
ei orphen. 

91 Neu pa frenhin yn myned i 
ryfel yn erbyn brenhin arall, nid 
eistedd yn gyntaf, ac ymgynghori 
a all efe â deng mil gyfarfod âr 
hwn sydd yn dyfod yn ei erbyn ef 
âg ugain milf 

92 Ac os amgen, tra fyddo efe 
ym mhell odd wrtho, efe a enfyn 
cennadwri, ac a ddeisyf ammodau 
heddwch. 

33 Felly hefyd, pob un o honoch 
chwithau nid ymwrthodo â chym- 
maint oll ag a feddo, ni all fod yn 
ddisgybl i mi. 

34 Y » Da yw yr halen: eithr o 
bydd yr halen yn ddiflas, â pha 
beth yr helltir ef? 

35 Nid yw efe gymmwys nac i'r 
tir, nac i'r dommen; ond ei fwrw ef 
allan y maent. Y neb sydd ganddo 
glustiau ìi wrandaw, gwrandawed. 

PENNOD XV. 
1 Dammeg y ddafad a gollesid, $ y darn arian, 
4 a'r mab afradlon. 
AU ayr oedd yr holl bublicanod 
a'r pechaduriaid yn nesâu atto 
ef, i wrandaw arno. 

9 A'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion 
a rwgnachasant, gan ddywedyd, Y 
mae hwn yn derbyn pechaduriaid, 
? ac yn bwytta gyd â hwynt. 

3 4 Ac efe a adroddodd wrthynt y 
ddammeg hon, gan ddywedyd, 

4 “Pa ddyn o honoch a chanddo 
gant o ddefaid, ac os cyll un o hon- 
ynt, nid yw yn gadael yr amyn un 
pìm ugain yn yr anialwch, ac yn 
myned ar ol yr hon a gollwyd, hyd 
oni chaffo efe hi * 

5 Ac wedi iddo &e chael, efe a? 
dŷd Aê ar ei ysgwyddau ei hun yn 
llawen. 

6 A phan ddêl adref, efe a eilw 


Am fwrw y draul. 






Anno 
DOMINI 
cy 

i Deut, 15, 


“ Sn MU 
Marc 10, 
ol 


Oi. 
k Matt. 16, 
24 


Matt. 8.34, ' 
pen. 9, 25. 


1 Diar. 24, 
rŵ 


m Matt. 5. 
13. 
Marc 9, 
50, 


a Matt. 9. 
10, 


bGal,2,12. 


c Matt. 18, 
12, 





Dammeg y darn arian, 


DOMINI 
oo. 





epen. 5. 32. 


2 o ddrach- 
9Hau. 


f Marc 12, 
44. 


$ olud. 


4Gr. cryf. 


E Act. 2, 39. 
Eph. 2, 13, 
17. 





ion, gan ddywedyd wrthynt, Lla- 
wenhêwch gyd â mi; canys cefais 
fy nafad £a gollasid. 

7 Yr wyf yn dywedyd i chwi, 
mai felly y bydd llawenydd yn y 
nef am un pechadur a edifarhao, 
“mwy nag am onid un pìm ugain 
o rai cyfiawn, y rhai nid rhaid 
iddynt wrth edifeirwch. 

8 4 Neu pa wraig a chanddi ddeg 
dryll o arian, os cyll hi un “dryll, 
ni oleu ganwyll, ac ysgubo y tŷ, 
a cheisio yn ddyfal, hyd onis caffo 
ef? 
9 Ac wedi iddi eê gael, hi a eilw 
ynghyd eê chyfeillesau a' chym- 
mydogesau, gan ddywedyd, Cyd- 
lawenhêwch â mi; canys cefais y 
dryll a gollaswn. 

10 Felly, meddaf i chwi, y mae 
llawenydd y'ngŵydd angelion Duw 
am un pechadur a edifarhao. 

11 1 Ac efe a ddywedodd, Yr oedd 
gan ryw wr ddau fab: 

12 A'r ieuangaf o honynt a ddy- 
wedodd wrth e& dad, Z'y nhad, dyro 
i mi y rhan a ddigwydd o'r dâ.. Ac 
efe a rannodd iddynt f eê * fywyd. 

13 Ac ar ol ychydig ddyddiau y 
mab ieuangaf a gasglodd y cwbl 
ynghyd, ac a gymmerth ei daith i 
wlad bell; ac yno efe a wasgarodd 
ei ddâ, gan fyw yn afradlon. 

14 Ac wedi iddo dreulio y cwbl, y 
cododd newyn *mawr trwy y wlad 
honno; ac yntau a ddechreuodd 
fod mewn eisieu. 

15 Ac efe a aeth, ac a lynodd wrth 
un o ddinaswyr y wlad honno; ac 
efe a'i hanfonodd ef i'w feusydd i 
borthi moch. 

16 Ac efe a chwennychai lenwi 
ei fol â'r cibau a fwyttâi y moch; 
ac ni roddodd neb iddo. 

l7 A phan ddaeth atto ei hun, 
efe a ddywedodd, Pa sawl gwas 
cyflog o'r eiddo fy nhad sydd yn 
cael eu gwala au gweddill o fara, 
a minnau yn marw o newyn? 

18 Mi a godaf, ac a âf at fy nhad, 
ac a ddywedaf wrtho, F'y nhad, 
pechais yn erbyn y nef, ac oth 
ílaen dithau ; 

19 Ac mwyach nid ydwyf deilwng 
i'm galw yn fabi ti: gwna fi fel un 
o'th weision cyflog. 

20 Ac efe a gododd, ac a aeth at 
ei dad. A €£phan oedd efe etto 
ym mhell oddi wrtho, ei dad a'i 
canfu ef, ac a dosturiodd, ac a 


970 


S. LUC, XVI. 
Anno | ynghyd eí gyfeillion a'i gymmydog- | redodd, ac a syrthiodd ar ei wddf 


ef, ac a'i casanodd. 
21 A'r mab a ddywedodd wrtho, 
Fy nhad, pechais yn erbyn y nef, 


a'r mab afradlon. 


Anno 
DOMINI 
92. 





hac o'th flaen dithau; ac nid ydwyf |bP551.4 


mwy deilwng i'm galw yn fab i ti. 

22 A'r tad a ddywedodd wrth ei 
weision, Dygwch allan y wisg oreu, 
a gwisgwch am dano ef, a rhodd- 
wch fodrwy ar ei law, ac esgidiau 
am eî draed : 

93 A dygwch y llo pasgedig, a 
lleddwch e/; a bwyttâwn, a bydd- 
wn lawen, 

24 Canys fy mab hwn oedd farw, 
ac a aeth yn fyw drachefn; ac efe 
a gollesid, ac a gaed. A hwy a 
ddechreuasant fod yn llawen. 

25 Ac yr oedd ei fab hynaf ef yn 
y maes; a phan ddaeth efe a nesâu 
at y tŷ, efe a glywai gynghanedd 
a dawnsio. 

26 Ac wedi iddo alw un o'r gweis- 
ion, efe a ofynodd beth oedd hyn. 

27 Yntau a ddywedodd wrtho, 
Dy frawd a ddaeth; ath dad a 
laddodd y llo pasgedig, am iddo 
ei dderbyn ef yn iach. 

28 Ond efe a ddigiodd, ac nid 
âi i mewn. Am hynny y daeth ei 
dad allan, ac a ymbiliodd âg ef. 

29 Yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrth e dad, Wele, cynnifer 
o flynyddoedd yr ydwyf yn dy was- 
anaethu di, ac ni throseddais i un 
amser dy orchymyn ; ac ni roddaist 
fŷn erioed i mi, i fod yn llawen gyd 
â'm cyfeillion : 

30 Eithr pan ddaeth dy fab hwn, 
yr hwn a ddifaodd dy fywyd di 
gyd â phutteiniaid, ti a leddaist 
iddo ef y llo pasgedig. 

31 Ac efe a ddywedodd wrtho, Fy 
mab, yr wyt ti yn wastadol gyd â 
mi, ar eiddof fi oll ydynt eiddot ti. 

32 Rhaid oedd llawenychu, a gor- 
foleddu: oblegid dy frawd hwn 
oedd yn farw, ac a aeth yn fyw 
drachefn; ac a fu golledig, ac a 
gafwyd. 


PENNOD XVI. 

1 Dammeg y goruchwylâwr anghyfiawn. l4 
Orist yn ceryddu rhagrith y Phariseaid 
cybyddlyd. 19 Y glwth goludog, a Lazarus 
y cardollyn, 


AN efe a ddywedodd hefyd wrth 
ei ddisgyblion, Yr oedd rhyw 
wr goludog, yr hwn oedd ganddo 
oruchwyliwr; a hwn a gyhuddwyd 
wrtho, ei fod efe megis yn afradloni 
ei ddâ ef. 






Anno 
DOMINI 
—_ 








| .& Ioan 12, 
36 


Eph. 5. 8. 
L FFhess, 5. 


b Dan. 4. 27. 
Matt.6. 19, 
a l9,2]. 

en.ll. 4l. 
Tim. 6, 
17, 18, 19, 

2 golud. 

c pen. 19, 
1. 


8 golud, 


| & Matt, 6. 
24. 


4 golud. 
e Matt, 23, 
14. 


| Y goruchwyliwr anghyfiawn. 


2 Ac efe a'i galwodd ef, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Pa beth yw hyn yr 
wyf yn ei glywed am danat? dyro 
gyfrif o'th oruchwyliaeth : canys ni 
elli fod mwy yn oruchwyliwr. 

3 A'r goruchwyliwr a ddywedodd 
ynddo ei hun, Pa beth a wnaf? 
canys y mae fy arglwydd yn dwyn 
yr oruchwyliaeth oddi arnaf: clodd- 
io nis gallaf, a chardotta sydd gy- 
wilyddus gennyf. 

4 Mi a wn beth a wnaf, fel, pan 
y'm bwrier allan o'r oruchwyliaeth, 
y derbyniont fi i'w tai. 

5 Ac wedi iddo alw atto bob un 
o ddyledwyr ei arglwydd, efe a 
ddywedodd wrth y cyntaf, Pa faint 
sydd arnat ti o ddyled i'm har- 
glwydd ? 

6 Ac efe a ddywedodd, Cân mesur 
o olew. Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Cymmer dy ysgrifen, ac eistedd ar 
frys, ac ysgrifena ddeg a deugain. 

7 Yna y dywedodd wrth 42 arall, 
A pha faint o ddyled sydd arnat 
tithau? Ac efe a ddywedodd, Cân 
mesur o wenith. Ac efe a ddywed- 
odd wrtho, Cymmer dy ysgrifen, ac 
ysgrifena, bedwar ugain. 

8 A'r arglwydd a ganmolodd y 
goruchwyliwr anghyfiawn, am iddo 
wneuthur yn gall: oblegid y mae 
plant y byd hwn *yn gallach yn eu 
cenhedlaeth na phlant y goleuni. 

9 Ac yr wyf yn dywedyd i chwi, 
b Gwnewch i chwi gyfeillion o'r 
2mammon anghyfiawn: fel, pan fo 
eisieu arnoch, y'ch derbyniont i'r 
tragywyddol bebyll. 

10 “Y neb sydd ffyddlawn yn y 
lleiaf, sydd ffyddlawn hefyd mewn 
llawer; a'r neb sydd anghyfiawn 
yn y lleiaf, sydd anghyfiawn hefyd 
mewn llawer. 

ll Am hynny, oni buoch ffydd- 
lawn yn y *mammon anghyfiawn, 
pwy a ymddiried i chwi am y gwir 
olud ? 

12 Ac oni buoch ffyddlawn yn yr 
eiddo arall, pwy a rydd i chwi yr 
eiddoch eich hun ? 

13 Ni ddichon un gwas wasan- 
aethu dau arglwydd: canys naill ai 
efe a gasâ y naill, ac a gâr y llall; 
ai efe a lŷn wrth y naill, ac a ddir- 
myga y llall. Ni ellwch wasanaethu 
Duw a *mammon. 

l4 A'r Phariseaid hefyd, *y rhai 
oedd ariangar, a. glywsant y pethau 
hyn oll, ac a'i gwatwarasant ef. 

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 


9:1 


S. LUC, XVI. 


Dammeg y gwr goludog. 


Anno 


Chwychwi yw y rhai sydd yn eich DOMINI 


cyfiawnhâu eich hunain ger bron 
dynion; eithr fDuw a ŵyr eich cal- 
onnau chwi: canys £y peth sydd 
uchel gyd â dynion, sydd ffiaidd 
ger bron Duw. 

16 FY gyfraith a'r prophwydi oedd 
hyd Ioan : er y pryd hwnnw y preg- 
ethir teyrnas Dduw, a phob dyn 
sydd yn ymwthio iddi. 

17 'A haws yw i nef a daear fyned 
heibio, nag i un tippyn o'r gyfraith 
Sballu. 

18 “F Pwy bynnag a ollyngo ymaith 
ei wraig, ac a brïodo un arall, y 
mae efe yn godinebu ; a phwy byn- 
nag a brïodo yr hon a ollyngwyd 
ymaith oddi wrth ei gwr, y mae efe 
yn godinebu. 

19 4 Yr oedd rhyw wr goludog, 
ac a wisgid â phorphor a “llïan 
niain, ac yr oedd yn cymmeryd byd 
da_yn helaethwych beunydd: 

20 Yr oedd hefyd ryw gardottyn, 
a'i enw Lazarus, yr hwn a fwrid 
wrth ei borth ef yn gornwydlyd, 

91 Ac yn chwennychu cael ei 
borthi â'r briwsion a syrthiai oddi 
ar fwrdd y gwr cyfoethog; ond .y 
cwn a ddaethant, ac a lyfasant ei 
gornwydydd ef. 

22 A bu, i'r cardottyn farw, al 
ddwyn gan yr angelion i fynwes 
Abraham. A'r goludog hefyd a fu 
farw, ac a gladdwyd : 

23 Ac yn uffern efe a gododd ei 
olwg, ac efe mewn poenau, ac a 
ganfu Abraham o hirbell, a Lazarus 
yn ei fynwes. 

24 Ac efe a lefodd, ac a ddywed- 
odd, O dad Abraham, trugarhâ 
wrthyf, a danfon Lazarus, i drochi 
pen ei fys mewn dwfr, ac i ' oeri fy 
nhafod: canys fe "a'm poenir yn y 
fflam hon. 

95 Ac Abraham a ddywedodd, Ha 
fab, " coffa i ti dderbyn dy wŷnfyd 
yn dy fywyd, ac felly Lazarus ei 
adfyd: ac yn awr y diddenir ef, ac 
y poenir dithau. 

26 Ac heb law hyn oll, rhyngom 
ni a chwithau y sicrhâwyd gagen- 
dor mawr: fel na allo y rhai a 
fynnent, dramwy oddi yma attoch 
chwi; na'r rhai oddi yna, dramwy 
attom ni. 

97 Ac efe a ddywedodd, Yr wyf 
yn attolwg i ti gan hynny, O dad, 
ddanfon o honot ef ì dŷ fy nhad ; 

28 Canys y mae i mi bump o frod- 
yr: fel y tystiolaetho iddynt hwy, 









































£ Vs. 
a Sam. 16. 


h Matt. 11. 


_ Me 


í Pas. 102, 
26, 21. 
Es. 40. $. 
a ôl, 6. 
Matt. 5.18. 
l Petr.1l. 
DR 


5 syrthio. 


6 sidan. 


l Zech, lâ. 
12 

m Es, 66. 24, 
Marc 9,44, 


&c. 


n Job2l. 19, 






Am faddeu bawb &'w gilydd. 


Anno 
DOMINI 
OO. 





DP Toan 12, 
10,11, 


a Matt. 18, 
NU 
Marc 9. 42, 


b Matt. 18, 
15, 21. 

c Diar. 17. 
Iago 5. 19, 


8 Matt. 17, 
20 


Marc 9.23, 
all.23, 


| 10 Felly chwithau hefyd, gwedi i 


rhag dyfod o honynt hwythau hefyd 
i'r lle poenus hwn. 

29 Abraham a ddywedodd wrtho, 
9Y mae ganddynt Moses ar pro- 
phwydi ; gwrandawant arnynt hwy. 

30 Yntau a ddywedodd, Nag ê, y 
tad Abraham: eithr os â un oddi 


wrth y meirw attynt, hwy a_edifar- 


hânt. 

91 Yna Abraham ae ddywedodd 
wrtho, Oni wrandawant ar Moses 
a'r prophwydi, Pni chredant chwaith 
pe codai un oddi wrth y meirw. 


PENNOD XVII. 
1 Orist yn dysgu gochelyd achosion rhwystr. 8 

Am faddeu bawb &'w gilydd. 6 Gallu ffydd. 

T Pa fodd yr ydym ni yn rhwymedig i Dduw, 

ac nìd efe â nî. 11 Y mae yn iachâu deg 

o wahan-gleifion. 20 Am deyrnas Ddwv, a 

dyfodiad Mab y dyn. 

Av efe a ddywedodd wrth y 

disgyblion, *Ni all na ddêl 
rhwystrau: ond gwae efe trwy yr 
hwn y deuant! 

2 Gwell fyddai iddo pe rhoddid 
maen melin o amgylch ei wddf ef, 
a'i daflu i'r môr, nag iddo rwystro 
un o'r rhai bychain hyn, 

3 1 Edrychwch arnoch eich hun- 
ain. ?Os pecha dy frawd yn dy er- 
byn, “cerydda ef; ac os edifarhâ 
efe, maddeu iddo. 

4 Ac os pecha yn dy erbyn seith- 
waith yn y dydd, a seithwaith yn y 
dydd droi attat, gan ddywedyd, Y 
mae yn edifar gennyf; maddeu iddo. 

5 A'r apostolion a ddywedasant 
wrth yr Arglwydd, Anghwanega ein 
ffydd ni. | 

6 A'r Arglwydd a ddywedodd, 
Pe byddai gennych ffydd gymmaint 
a gronyn o had mwstard, chwi a 
ellych ddywedyd wrth y sycamor- 
wydden hon, Ymddadwreiddia, a 
phlanner di yn y môr; ahi a ufudd- 
hôi i chwi. 

7 Eithr pwy o honoch chwi ag 
iddo was yn aredig, neu yn bugeil- 
io, a ddywed wrtho yn y man pan 
ddêl o'r maes, Dos ac eistedd i lawr 
i fwytta ? ; 

8 Ond yn hytrach a ddywed wrtho, 
Arlwyo i mi i swpperu, ac ymwreg- 
ySa, a gwasanaetha arnaf fi, nes i 
mi fwytta ac yfed; ac wedi hynny 
y bwyttêi ac yr yfi dithau? 

9 Oes ganddo ddïolch i'r gwas 
hwnnw, am wneuthur. o hono y 
pethau a orchymynasid iddo? Nid 
wyf yn tybied. 


972 


S. LUC, XVII. 


chwi wneuthur y cwbl oll ag a 
orchymynwyd i chwi, dywedwch, 
Gweision “anfuddiol ydym: oblegid 
yr hyn a ddylasem ei wneuthur, a 
wnaethom. 


ll Y Bu hefyd, ac efeyn mynedi| un 


Jerusalem, fyned o hono ef trwy 
ganol Samaria a Galilea. 

12 A phan oedd efe yn myned i 
mewn i ryw dref, cyfarfu âg ef 
ddeg o wŷr gwahan-gleifion, y rhai 
a safasant o hirbell: 

13 A hwy a godasant ew llef, gan 
ddywedyd, Iesu Feistr, irugarhâ 
wrthym. 

14 A phan welodd efe hwynt, efe 
a ddywedodd wrthynt, fEwch a 
dangoswch eich hunain i'r offeir- 
laid. A bu, fel yr oeddynt yn myned, 
fe a'u glanhâwyd hwynt... 

15 Ac un o honynt, pan welodd 
ddarfod ei iachâu, a ddychwelodd, 
gan foliannu Duw â llef uchel, 

16 Ac efe a syrthiodd ar e4 wyneb 
wrth ei draed ef, gan ddïolch iddo. 
A Samariad oedd efe. 

17 A'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd, Oni lanhâwyd y deg? ond pa 
le y mae y naw ? 

18 Ni chaed a ddychwelasant i roi 
gogoniant 1 Dduw, ond yr estron 
hwn, 

19 £Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Cyfod, a dos ymaith: dy ffydd a'th 
iachaodd. 

20 4 A phan ofynodd y Phariseaid 
iddo, pa bryd y deuai teyrnas 
Dduw, efe a attebodd iddynt, ac a 
ddywedodd, Ni ddaw teyrnas Dduw 
wrth ddisgwyl. 

21 Ac ni ddywedant, Wele yma; 
neu, Wele accw : canys wele, teyrn- 
as Dduw, ?o'ch mewn chwi y mae, 

22 Ac efe a ddywedodd wrth y 
disgyblion, ^Y dyddiau a ddaw pan! 
chwennychoch weled un o ddydd- 
iau Mab y dyn, ac nis gwelwch. 

23 A 'hwy a ddywedant wrthych, 
Wele yma; neu, Wele accw: nac 
ewch, ac na chanlynwch hwynt. 

24 F Canys megis y mae y fellten 
a felltenna o'r naill 7a dan y nef, 
yn disgleirio hyd y 22 arall dan 
y nef; felly y bydd Mab y dyn 
hefyd yn ei ddydd ef. 

25 !Eithr yn gyntaf rhaid iddo 
ddïoddef llawer, a'i wrthod gan y 
genhedlaeth hon. 

26 "Ac megis y bu yn nyddiau, 


Arwyddion dyfodiad |t 


Anno 
DOMINI 
ao. 
“es 25. 

Rhuf. 2, 
Philem, 


f Lef. 13. 2, 
al4.2. 
Matt. 8, â, 


£ Matt. 9, 
Dyd. 
Marc 5. 34. 
a l0. 52. 
pen. 7. 50, 
a S. 48. 
a 18. 42, 


2 Neu, yn 
eich pluh 
chwi. 

h Edrych 
Matt. 9.15. 
Ioan 17.12, 


1 Matt. 24, 
yn, 
Marc 13. 
21. 
pen. 21, 8, 
k Matt, 24. 
2i. 


lMarc $, ôl, 
a 9. 31, 

a l0. oo. 
pen, 9, 22, 


m Gen. 7. 
Matt. 24, 


Noe, felly y bydd hefyd yn nyddiau| 57. 


Mab y dyn. 


—L 


Mab y dyn. 


Anno 
DOMINI 
ao 





n Gen. 19, 


o Matt. 24. 
rf 


P Gen. 19, 
26 


ag Matt. 10, 
99, al6. 25. 
Marc 8. 35, 
Tm. 9, 24, 

oan 12,925, 

r Matt. 24, 
40, 4l. 

l Thess. â, 
17. 


$ Y mae yr 
96 adnod 
ma yn 
eisieu yn y 
rhan fwyaf 
o'r copïau 
roeg. 
s Job 39. 20, 
Matt, 24. 
28, 


s pen, 21. 
Rhuf. 12. 
2. 
Eph. 6. 18. 
Col, 4, 2, 
1 Thess. 5. 
17 


32 dinas. 


27 Yr oeddynt yn bwytta, yn yfed, 
yn gwreicca, yn gŵra, hyd y dydd 
yr aeth Nôe i mewn i'r arch; a 
daeth y diluw, ac au difethodd 
hwynt oll. 

28 " Yr un modd hefyd ag y bu yn 
nyddiau Lot: yr oeddynt yn bwytta, 
yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, yn 
plannu, yn adeiladu ; 

29 Eithr y dydd yr aeth Lot allan 
o Sodom, y gwlawiodd tân a brwm- 
stan o'r nef, ac vu difethodd hwynt 
oll: 

30 Fel hyn y bydd yn y dydd y 
datzuddir Mab y dyn. 

31 Yn y dydd hwnnw y neb *a 
fyddo ar ben y tŷ, a'i ddodrefn o 
fewn y tŷ, na ddisgyned i'w cym- 
meryd hwynt; a'r hwn a fyddo 
yn y maes, yr un ffunud na ddy- 
chweled yn ei ol. 

32 P Cofiwch wraig Lot. 

33 1 Pwy bynnag a geisio gadw ei 
einioes, ai cyll; a phwy bynnag a'i 
cyll, a'i bywhâ hi. 

34 ' Yr wyf yn dywedyd i chwi, 
Y nos honno y bydd dau yn yrun 
gwely; y naill a gymmerir, a'r llall 
a adewir. 

35 Dwy a fydd yn malu yn yr un 
lle; y naill a gymmerir, a'r llall a 
adewir. 

36 "Dau a fyddant yn y maes; y 
naill a gymmerir, a'r llall a adewir. 

37 A hwy a attebasant ac a ddy- 
wedasant wrtho, * Pa le, Arglwydd î 
Ac efe a ddywedodd wrthynt, Pa le 
bynnag y byddo y corph, yno yr 
ymgasgl yr eryrod. 


PENNOD XVIII. 

9 Am y weddw daer, 9 Am y Pharisead a'r 
publican. 15 Dwyn plant at Grîst. 18 Y llyw- 
ydd a fynnai ganlyn Orist, ond. a rwysirir 
gan eî gyfoelh.. 2S Gwobr y rhaì a ymad- 
awant a'r cwbl oll er eî fwyn ef. 91 Y mae 
efe yn rhag-fynegî eî farwolaeth ; 95 ac yn 
rhodd $ ddyn dall eî olwg. 

a C efe a ddywedodd hefyd ddam- 
meg wrthynt, fod yn rhaid 

gweddïo *yn wastad, ac heb ddi- 


glo; 

9 Gan ddywedyd, Yr oedd rhyw 
farnwr mewn *rhyw ddinas, yr hwn 
nid ofnai Dduw, ac mni pharchai 
ddyn. 

3 Yr oedd hefyd yn y ddinas hon- 
no wraig weddw; a hi a ddaeth 
atto ef, gan ddywedyd, Dial fi ar fy 
ngwrthwynebwr. 

4 Ac efe nis gwnai dros amser: 
eithr wedi hynny efe a ddywedodd 


933 


S. LUC, XVIII. 


Am y weddw daer. 


ynddo ei hun, Er nad ofnaf Dduw, yw 


ac na pharchaf ddyn ; 

5 Etto am fod y weddw hon yn 
peri i mi flinder, mi a'i dïalaf hi; 
rhag iddi yn y diwedd ddyfod a'm 
syfrdanu i. 

6 A'r Arglwydd a_ ddywedodd, 
Gwrandêwch beth a ddywed y barn- 
wr anghyfiawn. 

7 Ac Poni ddïal Duw ei etholedig- 
ion, sydd yn llefain arno ddydd a 
nos, er ei fod yn hir oedi drostynt? 

8 Yr wyf yn dywedyd i chwi, “y 
dïal efe hwynt ar frys. Eithr Mab 
y dyn, pan ddêl, a gaiff efe ffydd ar 
y ddacar? 

9 4 Ac efe a ddywedodd y ddam- 
meg hon hefyd wrth y rhai oedd yn 
hyderu arnynt eu hunain *eu bod 
yn gyfiawn, ac yn dïystyru eraill: 

10 Dau wr a aeth i fynu i'r deml i 
weddïo; un yn Pharisead, a'r llall 
yn bublican. 

ll Y Pharisead o'i sefyll a weddiï- 
odd rhyngddo ag ef ei hun fel hyn ; 
“O Dduw, yr wyf yn diolch i ti nad 
wyf fi fel y mae dynion eraill, yn 
drawsion, yn anghyfiawn, yn odin- 
ebwyr; neu, fel y publican hwn 
chwaith. 


12 Yr wyf yn ymprydio ddwywaith | 


yn yr wythnos; yr wyf yn degym- 
mu cymmaint oll ag a feddaf. 

13 A'r publican, gan sefyll o hirbell, 
ni fynnai gymmaint a chodi ei olyg- 
on tu a'r nef; eithr efe a gurodd ei 
ddwyfron, gan ddywedyd, O Dduw, 
bydd drugarog wrthyf bechadur. 

14 Dywedaf i chwi, Aeth hwn i 
waered i'w dŷ wedi ei gyfiawnhâu 
yn fwy na'r llall : * canys pob un a'r 
ostyngir; a phob un a'r y sydd yn. 
ei ostwng ei hun, a ddyrchefir. 

15 Y 'A hwy a ddygasant atto 
blant bychain hefyd, fel y cyffyrdd- 


Anno 
O 


——_—— 


b Dat, 6. 10. 


c Heb. 10, 
97. 
â Petr 3. 8, 


8 megis ne 
baent, &c, 


a 58. 9, 
Dat. 3, 17, 


e Job 22, 29, 


| Matt. 22. 
2 


y sydd yn ei ddyrchafu ei hun, a. 1 


pen. 14.11, 
ago â. 6. 
1 Petr 5.5, 
6. 


f Matt. 19, 
13. 
Marc 10, 


ai efe â hwynt: a'r disgyblion pan| * 


welsant, a'u ceryddasant hwy. 

16 Eithr yr Iesu a'u galwodd hwynt 
atto, ac a ddywedodd, Gadêwch i'r 
plant bychain ddyfod attaf fi, ac na 


waherddwch hwynt: canys * eiddo | “1 Cor. 1t 


y cyfryw rai yw teyrnas Dduw. 


1 Petr 2.2, 


17 ^Yn wir meddaf i chwi, Pwy," Marc 10. 


bynnag ni dderbynio deyrnas Dduw 
fel dyn bach, nid â efe i mewn iddi. 


18 Y 'A rhyw lywodraethwr a ofyn- ' Mati. 19. 
odd iddo, gan ddywedyd, Athraw | Maro 10, 


da, wrth wneuthur pa beth yr eti- 
feddaf fi fywyd tragywyddol? 
19 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 





| 


Rhag-fynegi ei farwolaeth. 


Anno 
DOMINI 
3 





k Ex, 20. 12, 
16. 
Rhuf. 13.9, 


ì Eph. 6. 2. 
Col, 3. 20. 


m Matt, 6. 
ON O: 
a l9, 1. 
1 Tim, 6, 
19, 


n Diar, ll. 
28. 
Matt. 19. 
a ds 


P Matt, 19, 
26. 


8 Deut, 33. 
9. 


r Job 42.10. 


s Matt. 16. 
O. al. 22, 
a.20. 17. 
Marc 10, 
32. 


t Ps. 22, 
Us. 53, 


u Matt. 27. 
d 
pen. 23. 1. 


Ioan 18.28, 
Act. 3. 13, 


x Matt, 20, 


Marc 10, 
406, 


Paham y'm gelwi yn dda? nid oes 
neb yn dda ond un, sef Duw. 

20 Ti a wyddost y gorchymynion, 
k Na odineba, Na ladd, Na ladrata, 
Na ddwg gam dystiolaeth, !Anrhyd- 
edda dy dad a'th fam. 

91 Ac efe a ddywedodd, Hyn oll a 
gedwais o'm hieuengctid. 

92 A'r Iesu pan glybu hyn, a ddy- 
wedodd wrtho, Y mae un peth etto 
yn oli ti: "gwerth yr hyn oll sydd 
gennyt, a dyro i'r tlodion; a thi a 
cei drysor yn y nef: a thyred, can- 

yn fì. 

23 Ond pan glybu efe y pethau 
hyn, efe a aeth yn athrist: canys yr 
oedd efe yn gyfoethog iawn. 

294 A'r Iesu, pan welodd ef wedi 
myned yn athrist, a ddywedodd, 
n Mor anhawdd yr â y rhai y mae 
golud ganddynt i mewn i deyrnas 
Dduw ! 

25 Canys haws yw i gamel fyned 
trwy grai y nodwydd ddur, nag i ol- 
udog fyned i mewn i deyrnas Dduw. 

26 A'r rhaì a glywsent a ddywedas- 
ant, A phwy a all fod yn gadwedig? 

27 Ac efe a ddywedodd, "Y pethau 


. Jsydd ammhosibl gyd â dynion, sydd 


bosibl gyd â Duw. 

28 P A dywedodd Petr, Wele, nyni 
a adawsom bob peth, ac a'th gan- 
lynasom di. 

29 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Yn wir meddaf i chwi, “Nid oes 
neb ar a adawodd dŷ, neu rïeni, 
neu frodyr, neu wraig, neu blant, er 
mwyn teyrnas Dduw, 

30 ' A'r nis derbyn lawer cym- 
maint yn y pryd hwn, ac yn y byd 
a ddaw fywyd tragywyddol. 

31 Y * Ac efe a zymmerodd y deu- 
ddeg atto, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Wele, yr ydym ni yn myned 
1 fynu i Jerusalem; a chyflawnir 
pob peth *a'r sydd yn ysgrifenedig 
trwy y prophwydi am Fab y dyn. 

: 32 Canys " efe a draddodir i'r Cen- 
hedloedd, ac a watwerir, ac a am- 
mherchir, ac a boerir arno: 

33 Ac wedi iddynt et fflangellu, y 
atan ef: a'r trydydd dydd efe 
aadg 

34 A hwy ni ddeallasant ddim o'r 
pethau hyn; ar gair hwn oedd 
guddiedig oddi wrthynt, ac ni wyb- 
uant y pethau a ddywedwyd. 

35 «| * A bu, ac efe yn nesâu at Je- 
richo, i ryw ddyn dall fod yn eis- 
tedd yn ymyl y ffordd yn cardotta : 

36 A phan glybu efe y dyrfa yn 


974 


.S. LUC, XIX. 


myned heibio, efe a ofynodd pa 
beth oedd hyn. 

37 A hwy a ddywedasant iddo, Mai 
Iesu o Nazareth oedd yn myned 
heibio. 

38 Ac efe a lefodd, gan ddywedyd, 
Iesu, Mab Dafydd, trugarhâ wrthyf, 

39 A'r rhai oedd yn myned. o'r 
blaen a'i ceryddasant ef i dewì: 
eithr efe a lefodd yn fwy o lawer, 
Mab Dafydd, trugarhâ wrthyf, 

40 A'r Iesu a safodd, ac a orchy- 
mynodd ei ddwyn efatto. A phan 
ddoeth efe yn agos, efe a ofynodd 
iddo, 

41 Gan ddywedyd, Pa beth a fynni 
di imi ei wneuthuri ti? Yntau a 
ddywedodd, Arglwydd, cael o honof 
fy ngolwg. 

42 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Cymmer dy olwg: >dy ffydd a'th 
iachaodd, 

48 Ac allan o law y cafodd efe 
ei olwg, ac ai canlynodd ef, gan 
ogoneddu Duw. A'r holl bobl, pan 
welsant, a roisant foliant i Dduw, 

PENNOD XIX 
1 4m Zacchêus y publcan. 11 Y deg darn o 
arian. 29 Orist yn marchogaelh â Jerusalem 
mewn gorfoledd: 41 yn wylo drosti: 45 yn 

gyrru y prynwyr a'r gwerthwyr allan o'r 

deml; 41 gan athrawiaethu beunydd, ynddi. 

Y lywodraethwyr a fynnent es ddifetha ef, 

oni bai rhag ofn y bobl. 

'R Iesu a aeth imewn, ac a aeth 
trwy Jericho. 

2 Ac wele wr a elwid wrth ei enw 
Zecche€us, ac efe oedd ben-publican, 
a hwn oedd gyfoethog. 

3 Ac yr oedd efe yn ceisio gweled 
yr Iesu, pwy ydoedd; ac mni allai 
gan y dyrfa, am ei fod yn fychan o 
gorpholaeth. 

4 Ac efe a redodd o'r blaen, ac a 
ddringodd i sycamor-wydden, fel y 
gallai ei weled ef: oblegid yr oedd 
efe i ddyfod y ffordd honno. 

5 A phan ddaeth yr Iesu i'r lle, 
efe a edrychodd i fynu, ac a'i canfu 
ef; ac a ddywedodd wrtho, Zacchê- 
us, disgyn ar frys: canys rhaid i mi 
heddyw aros yn dy dŷ di. 

6 Ac efe a ddisgynodd ar frys, ac 
a'i derbyniodd ef yn llawen. 

7 A phan welsant, grwgnach a 
wnaethant oll, gan ddywedyd, Fyn- 
ed o hono ef ìi mewn i lettŷa at wr 
pechadurus. 

8 A Zaccheus a safodd, ac a ddy- 
wedodd wrth yr Argiwydd, Wele, 
hanner fy nâ, O Arglwydd, yr yd- 
wyf yn ei roddi i'r tlodion; ac os 


Am Zacch€us y publican. 


Anno 
DOMINI 
93. 





7 pen, 17. 
19. 





Y deg darn arian. 


Anno 
DOMINI 
99 





| dygais ddim o'r eiddo neb trwy 





3 gam-achwyn, yr ydwyf yn ei dalu 


mru |r ei bedwerydd. 


pen, ô. 14, 


b Rhuf. 4, 
11, 12, 16, 
Gâì, 3.7. 

c pen. 13. 

d Matt. 18. 
11. 
Edrych 

Matt. 10. 6. 

a l5. 21, 


ì e Matt. 25. 
14. 


f pen, 16. 
10, 


E2Sam, 1. 


Matt, 12. 
27. 


9 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Heddyw y daeth iachawdwriaeth i'r 
tŷ hwn, o herwydd Pei fod yntau 
cyn fab i Abraham. 

10 *Canys Mab y dyn a ddaeth i 
geisio ac 1 gadw yr hyn a gollasid. 

ll 9 Ac a hwy yn gwrandaw ar y 
pethau hyn, efe a chwanegodd, ac 
a ddywedodd ddammeg, am ei fod 
efe yn agos i Jerusalem, ac am idd- 
ynt dybied yr ymddangosai teyrnas 
Dduw yn y fan. 

12 *Am hynny y dywedodd efe, 
Rhyw wr bonheddig a aeth i wlad 
bell ìi dderbyn teyrnas iddo ei hun, 
ac i ddychwelyd. 

13 Ac wedi galw ei ddeg gwas, 
efe a roddes iddynt ddeg punt, ac 
a ddywedodd wrthynt, Marchnat- 
têwch hyd oni ddelwyf. 

14 Eithr ei ddinaswyr a1 casasant 
ef, ac a ddanfonasant gennadwri ar 
ei ol ef, gan ddywedyd, Ni fynnwn 
ni hwn i deyrnasu arnom. 

15 A bu, pan ddaeth efe yn ei ol, 
wedi derbyn y deyrnas, erchi o hono 
ef alw y gweision hyn atto, i'r rhai 
y rhoddasai efe yr arian, fel y gwyb- 
yddai beth a elwasai bob un wrth 
farchnatta. 

16 A daeth y cyntaf, gan ddywed- 
yd, Arglwydd, dy bunt a ennillodd 
ddeg punt. 

17 Yntau a ddywedodd wrtho, Da, 
was da: am i ti fod fyn ffyddlawn 
yn y lleiaf, bydded i ti awdurdod ar 
ddeg dinas. 

18 A'r ail a ddaeth, gan ddywed- 
yd, Arglwydd, dy bunt di a wnaeth 
bŵìm punt. 

19 Ac efe a ddywedodd hefyd 
wrth hwnnw, Bydd dithau ar bîm 
dinas. 

20 Ac un arall a ddaeth, gan ddy- 
wedyd, Arglwydd, wele dy bunt, yr 
hon oedd gennyf wedi ei dodi mewn 
napcyn: 

21 Canys mi a'th ofnais, am dy fod 
yn wr tost: yr wyt ti yn cymmeryd 
1 fynu y peth ni roddaist 1 lawr, ac 
yn medi y peth ni heuaist. 

22 Yntau a ddywedodd wrtho, “O'th 
enau dy hun y'th farnaf, bydi was 
drwg. Ti a wyddit fy mod i yn wr 
tost, yn cymmeryd i fynu y peth ni 
roddais i lawr, ac yn medi y peth 
ni heuais: 

23 A phaham na roddaist fy arian 


975 








1 i'r bwrdd cyfnewid, fel, pan 
ddaethwn, y gallaswn ei gael gyd 
â llog € 

24 Ac efe a ddywedodd wrth y 
rhai oedd yn sefyll ger llaw, Dyg- 
wch oddi arno ef y bunt, arhoddwch 
i'r hwn sydd a deg punt ganddo ; 

25 (A hwy a ddywedasant wrtho, 
Arglwydd, y mae ganddo ef ddeg 
punt ;) 

26 Canys yr wyf fi yn dywedyd i 
chwi, "mai 1 bob un y mae ganddo, 
y rhoddir iddo; eithr oddi ar yr 
hwn nid oes ganddo, y dygir oddi 
arno, ïe, yr hyn sydd ganddo. 

27 A Refyd îy ngelynion hynny, y 
rhai ni fynnasent ì mi deyrnasu 
arnynt, dygwch hwynt yma, a lledd- 
wch ger fy mron i. 

28 Y Ac wedi iddo ddywedyd y 
pethau hyn, iefe a aeth o'r blaen, 
gan fyned i fynu i Jerusalem. 

29 EAc fe a ddigwyddodd pan 


S. LUC, XIX. | Orist yn marchogaeth 4 Jerusalem. 


Anno 
DOMINI 
Da. 





h Matt. 13, 
12.a 5.29, 
Marc â, 25. 
pen, 8, 18, 


1 Marc 10. 
AA 


' k Matt. 21. 


ddaeth efe yn agos at Bethphage a| Marc. 


Bethania, i'r mynydd a elwir Olew- 
wydd, efe a anfonodd ddau o'i 
ddisgyblion, 

30 Gan ddywedyd, Ewch i'r pen- 
tref ar eich cyfer; yn yr hwn, gwedi 
eich dyfod i mewn, chwi a gewch 
ebol yn rhwym, ar yr hwn nid eis- 
teddodd dyn erioed: gollyngwch 
ef, a dygwch yma. 

31 Ac os gofyn neb i chwi, Paham 
yr ydych yn eî ollwng? fel hyn y 
dywedwch wrtho, Am fod yn rhaid 
i'r Arglwydd wrtho. 

32 A'r rhaì a ddanfonasid a aeth- 
ont ymaith, ac a gawsant fel y dy- 
wedasai efe wrthynt. 

33 Ac fel yr oeddynt yn gollwng 
yr ebol, ei berchennogion a ddywed- 
asant wrthynt, Paham yr ydych yn 
gollwng yr ebol? 

34 A hwy a ddywedasant, Mae yn 
rhaid i'r Arglwydd wrtho ef. 

35 A hwy aì dygasant ef at yr 
Iesu: ac wedi iddynt fwrw eu dillad 
ar yr ebol, hwy a ddodasant yr Iesu 
arno. 

36 Ac fel yr oedd efe yn myned, 
hwy a daenasant eu dillad ar hyd y 
ffordd, 

37 Ac weithian, ac efe yn nesâu at 
ddisgynfa, mynydd yr Olew-wydd, 
dechreuodd yr holl liaws disgyblion 
lawenhâu, a chlodfori Duw â llef 
uchel, am yr holl weithredoedd 
nerthol a welsent ; 


38 Gan ddywedyd, 'Bendigedig |!Ps 118. 


yw y Brenhin sydd yn dyfod yn enw 


Orist yn wylo dros Jerusalem. 


S. LUC, XX. 


Dammeg y winllan. 





Anno 
DOMINI 
99 





mpen. 2.14. 
Eph.2, 11. 

2 goruch- 
elder. 


n Hab.2.11, 


ol Bren. 9, 
- ÍY 

Mic, 2. 12, 

P Matt, 24. 


Marc 3 5 0». 
pen. 21. 6, 


g Matt. 21. 
12. 
Marc ll. 
11, 15 


$ “ 


rEs, 56.17. 


8 Jer. 7. ll, 


t Marc 11. 
be] 


Toan T. 19, 
& 9, Ol. 


a Matt. 21, 
2o. 


b Act. 4.7. 
a'l. 2i. 


yr Arglwydd: “Tangnefedd yn y 

nef, a gogoniant yn y * goruchaf. 

39 A rhai o'r Phariseaid o'r dyrfa 
a. ddywedasant wrtho, Athraw, cer- 
ydda dy ddisgyblion. 

40 Ac efe a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Yr ydwyf yn dy- 
wedyd i chwi, Pe tawai y rhai hyn, 
n y llefai y cerrig yn y fan. 

41 Ac wedi iddo ddyfod yn agos, 
pan welodd efe y ddinas, efe a wyl- 
odd drosti, 

42 Gan ddywedyd, Pe gwybuasit 
dithau, ïe, yn dy ddydd hwn, y 
pethau a bertAynent Yth heddwch ! 
eithr y maent yn awr yn guddiedig 
oddi wrth dy lygaid. 

43 Canys daw y dyddiau arnat, a'th 
elynion a fwriant glawdd o'th am- 
gylch, ac a'th amgylchant, ac a'th 
warchaeant o bob parth, 

44 Ac 9a'th wnant yn gyd-wastad 
â'r llawr, a'th blant o'th fewn; ac 
Pni adawant ynot faen ar faen; o 
herwydd nad adnabuost amser dy 
ymweliad. 

45 “Ac efe a aeth ìi mewn ìr 
deml, ac a ddechreuodd fwrw allan 
y rhai oedd yn gwerthu ynddi, ac 
yn prynu, 

46 Gan ddywedyd wrthynt, 7 Y mae 
yn ysgrifenedig, Fy nhŷ i, tŷ gweddi 
yw: eithr “chwi ai gwnaethoch yn 
ogof lladron. 

47 Ac yr oedd efe beunydd yn 
athrawiaethu yn y deml. A'r “arch- 
offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a 
phennaethiaid y bobl, a geisient ei 
ddifetha ef; 

48 Ac ni fedrasant gael beth a 
wnaent: canys yr holl bobl oedd 
yn glynu wrtho ìi wrandaw arno. 

PENNOD XX. 

l Orist yn profi eì awdurdod, trwy ymofyn am 
fedydd Ioan. 9 Dammeg y winllan. 19 Am 
roddi teyrnged â Cesar. 21 Y mae efe yn 
gorchfygu y Saduceaid, y rhaî a wadeni yr 
adgyfodiad. 41 Y modd y mae Orist yn fab 
Dafydd. 45 Y mae efe yn rhybuddio &ê 
ddisgyblion $ ochelyd, yv ysgrifenyddion. 

“DIGWYDDODD ar un 
dyddiau hynny, ac efe yn 
dysgu y bobl yn y deml, ac yn 
pregethu yr efengyl, ddyfod arn 
yr arch-offeiriaid a'r ysgrifenydd- 
ion, gyd â'r henuriaid, 

2 A llefaru wrtho, gan ddywedyd, 
Dywed i ni, ? Trwy ba awdurdod yr 
wyt yn gwneuthur y pethau hyn? 
neu pwy yw yr hwn a roddodd ì ti 
yr awdurdod hon * 

3 Ac efe a attebodd ac a ddywed- 


976 


o'r 


odd wrthynt, A minnau a ofynaf ì 
chwithau un gair; adywedwchimi: 

4 Bedydd Ioan, ai o'r nef yr yd- 
oedd, ai o ddynion ? 

5 Eithr hwy a ymresymmasant yn 
eu plith eu hunain, gan ddywedyd, 
Os dywedwn, O'r nef; efe a ddy- 
wed, Paham gan hynny na chred- 
ech ef? 

6 Ac os dywedwn, O ddynion; yr 
holl bobl a'n llabyddiant ni: canys 
y maent hwy yn cwbl-gredu fod 
Ioan yn brophwyd. 

7 A hwy a attebasant, nas gwydd- 
ent o ba le. 

8 A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Ac nid wyf finnau yn dywedyd i 
chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn 
gwneuthur y pethau hyn. 

9 $ Ac efe a ddechreuodd ddy- 
wedyd y ddammeg hon wrth y bobl: 
“Rhyw wr a blannodd winllan, ac 
ai gosododd i lafurwyr, ac a aeth 
oddi cartref dros dalm o amser. 

10 Ac mewn amser efe a anfon- 
odd was at y llafurwyr, fel y rhodd- 
ent iddo o ffrwyth y winllan: eithr 
y llafurwyr a'i curasant ef, ac a 
hanfonasant ymaith yn wag-lanv. 

ll Ac efe a chwanegodd anfon 
gwas arall : eithr hwy a gurasant ac 
a ammharchasant hwnnw hefyd, ac 
a'i hanfonasant ymaith yn wag-(awv. 

12 Ac efe a chwanegodd anfon y 
trydydd: a hwy a glwyfasant hwn 
hefyd, ac a4 bwriasant ef allan. 

13 Yna y dywedodd arglwydd y 
winllan, Pa beth a wnaf? Mi a an- 
fonaf fy anwyl fab: fe allai pan 
welant ef, y parchant ef. 

]4 Eithr y llafurwyr, pan welsant 
ef, a ymresymmasant â'u gilydd, gan 
ddywedyd, Hwn yw yr etifedd: deu- 
wch, lladdwn ef, fel y byddo yr 
etifeddiaeth yn eiddom ni. 

15 A hwy ai bwriasant ef allan 
or winllan, ac a'ê lladdasant. Pa 
beth gan hynny a wna arglwydd y 
winllan iddynt hwy * 

16 Efe a ddaw, ac a ddifetha y 
llafurwyr hyn, ac a rydd ei winllan 
i eraill. A phan glywsant hyn, hwy 
a ddywedasant, Na atto Duw. 

17 Ac efe a edrychodd arnynt, ac 
a ddywedodd, Beth gan hynny yw 
hyn a ysgrifenwyd, * Y maen a wrth- 


ododd yr adeiladwyr, hwn a wnaeth- 


pwyd yn ben y gongl ? 
l8 Pwy bynnag a syrthio ar y 


maen hwnnw, a ddryllir: ac * ar bwy |*. 


bynnag y syrthio, efe a'i mâl ef. 


Anno 
DOMINI 
O 





c Matt. 21, | 
os, | 
Marc 12.1. j 


d Is, 118. 
2 
Matt. 1 WN 
42. 








| Am roddi teyrnged i Cesar. 


Anno 
DOMINI' 
GN 


£ Matt. 22. 
15. 


6 Matt. 22, 


16. 
Marc 12. 
li 


b Matt. 22, 
gir 
Marc 12, 
S. 
i Act. 23, 6, 
8. 


k Deut, 25. 
6. 


19 * A'r arch-offeiriaid a'r ysgrif- 
enyddion a geisiasant roddi dwylaw 
arno yr awr honno; ac yr oedd 
arnynt ofn y bobl: canys gwybuant 
mai yn eu herbyn hwynt y dywed- 
asai efe y ddammeg hon. 

20 fA hwy a'ê gwyliasant cf, ac a 
yrrasant gynllwynwyr, y rhai a gym- 
merent arnynt eu bod yn gyfiawn; 
fel y dalient cf yn ei ymadrodd, i'w 
draddodi ym meddiant ac awdur- 
dod y rhaglaw. 

21 A hwy a ofynasant iddo ef, gan 
ddywedyd, £ Athraw, nì a wyddom 
mai uniawn yr ydwyt ti yn dywed- 
yd ac yn dysgu, ac nad wyt yn der- 
byn wyneb, eithr yn dysgu ffordd 
Duw mewn gwirionedd. 

22 Ai cyfreithlawn i ni roi teyrn- 
ged i Cesar, ai nid yw ? 

23 Ac efe a ddeallodd eu cyfrwys- 
drâ hwy, ac a ddywedodd wrthynt, 
Paham y temtiwch fi? 

24 Dangoswch i mi geiniog. Llun 
ac argraph pwy sydd arni? A hwy 
a at6ebasant ac a ddywedasant, Yr 
eiddo Cesar. 

25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Rhoddwch chwithau yr eiddo Cesar 
i Cesar, a'r eiddo Duw i Dduw. 

26 Ac ni allasant feio ar eì eiriau 
ef ger bron y bobl : a chan ryfeddu 
wrth ei atteb ef, hwy a dawsant â 
sÔn. 

27 RA rhai o'r Saduceaid (y 
rhai sydd yn gwadu nad oes adgyf- 
odiad,) a ddaethant atto ef, ac a 
ofynasant iddo, 

28 Gan ddywedyd, Athraw, “ Mo- 
ses a ysgrifenodd i nì, Os byddai 
farw brawd neb, ac iddo wraig, a 
marw o hono yn ddiblant, ar gym- 
meryd o'i frawd ei wraig ef, a 
chodi had i'w frawd. 

29 Yr oedd gan hynny saith o 
Ífrodyr: ar cyntaf a gymmerodd 
wraig, ac a fu farw yn ddiblant. 

30 A'r ail a gymmerth y wraig, ac 
a fu farw yn ddiblant. 

31 A'r frydydd a'i cymmerth hi; 
ac yr' un ffunud y saith hefyd: ac 
ni adawsant blant, ac a fuont feirw. 

32 Ac yn ddiweddaf oll bu farw y 
wraig hefyd. 

33 Yn yr adgyfodiad gan hynny, 
gwraig i bwy un o honynt yw hi? 
canys y saith a'i cawsant hi yn wraig. 

34 A'r Iesu gan atteb a ddywed- 
odd wrthynt, Plant y byd hwn sydd 
yn gwreicca, ac yn gŵra: 

35 Eithr y rhai a gyfrifir yn deil- 


977 


S, LUC, XXI. 


wnc i gael y byd hwnnw, a'r adgyf- 
odiad oddi wrth y meirw, nid ydynt 
nac yn gwreicca, nac yn gŵra: 

36 Canys nis gallant farw mwy: 
oblegid !cyd-stad ydynt â'r angel- 
ion; a phlant Duw ydynt, gan eu 
bod yn blant yr adgyfodiad. 

37 Ac y cyfyd y meirw, " Moses 
hefyd a hysbysodd wrth y berth, 
pan yw ef yn galw yr Arglwydd yn 
Dduw Abraham, ac yn Dduw Isaac, 
ac yn Dduw Jacob. 

38 Ac nid yw efe Dduw y meirw, 
ond y byw : canys "pawb sydd fyw 
iddo ef. 

39 Yna rhai or ysgrifenyddion 
gan atteb a ddywedasant, Athraw, 
da y dywedaist. 

40 Ac nì feiddiasant mwyach ofyn 
dim iddo ef. 

41 Y Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
9 Pa fodd y maent yn dywedyd fod 
Crist yn fab i Dafydd ? 

42 Ac y mae Dafydd ei hun yn 
dywedyd yn llyfr y Psalmau, ” Yr 
ARGLWYDD a ddywedodd wrth fy 
Arglwydd, Eistedd ar fy neheulaw, 

43 Hyd oni osodwyf dy elynion yn 
droed-faingc i'th draed di. 

44 Y mae Dafydd gan hynny yn 
ei alw ef yn Arglwydd ; a pha fodd 
y mae efe yn fab iddo? 

45 1 “Ac a'r holl bobl yn clywed, 
efe a2 ddywedodd wrth ei ddis- 
gyblion, 

46 "Ymogelwch rhag yr ysgrifen- 
yddion, y rhai a ewyllysiant rodio 
mewn dillad lleision, ac a * garant 
gyfarchiadau yn y inarchnadoedd, 
ar prif-gadeiriau yn y synagogau, 
a'r prif-eisteddleoedd yn y gwledd- 
oedd ; 

47 *Y rhai sydd yn llwyr-fwytta 
tai gwragedd gweddwon, ac mewn 
rhith yn hir-weddïo: y rhai hyn a 
dderbyniant farn fwy. 


PENNOD XXI. 


1 Orist yn canmol y weddw dlawd, : 9 yn rhag- 


fynegi dinystr y deml a dinas Jerusalem : 
25 a'r arwyddion a fydd o flaen y dydd 
diweddaf: 934 ac yn eu hannog hwy â fod 
yn wyliadwrus. Y 4rfer Crist tra fu yn 
Jerusalem. 
NA wedi iddo edrych i fynu, efe 
2a ganfu y rhai goludog yn 
bwrw eu rhoddion i'r drysorfa. 
2 Ac efe a ganfu hefyd ryw wraig 
weddw dlawd yn bwrw yno ddwy 
» hatling. 


3 Ac efe a ddywedodd, Yn wir|4 


meddaf i chwi, “fwrw or wraig 


Am yr adgyfodiad. 


99. 


llIoan 3.2, 


m Exod, 3, 
Ê. 


r Rhof. 6. 
10, 


o Matt, 22, 
42, 

Marc 12, 

Os 


P Ps. 110. 1. 


9 Marc 12, 
as 


“aa oL 


8 pen. 11, 


Oe 


t Matt. 23. 
14. 


a Mnrc 12. 
41. 


b Edrych 
Mnrc 12. 
2 


c 2 Cor. 8. 
hŷ 


Rhag-fynegi, dinystr 





weddw dlawd hon i mewn fwy na 
hwynt oll: 

4 Canys y rhai hyn oll o'r hyn 
oedd weddill ganddynt a fwriasant 
at offrymmau Duw: eithr hon o'i 
phrinder a fwriodd i mewn yr holl 
* fywyd a oedd ganddi. 

5 4 “Ac fel yr oedd rhai yn dy- 
wedyd am y deml, ei bod hi wedi 
ei harddu â meini teg a rhoddion, 
efe a ddywedodd, 

6 Y pethau hyn yr ydych yn 
edrych arnynt, daw y dyddiau yn 
y rhai *ni adewir maen ar faen, a'r 
nis dattodir. 

7 A hwy a_ofynasant iddo, gan 
ddywedyd, Athraw, pa bryd gan 
hynny y bydd y pethau hyn a 
pha arwydd fydd pan fo y pethau 

hyn ar ddyfod ? 

8 Ac efe a ddywedodd, í Edrych- 
'|wch na thwyller chwi: canys llawer 
a ddeuant yn fy enw i, gan ddy- 
wedyd, Myfi yw Orist; ar amser 
a nesaodd: nac ewch gan hynny 
ar eu hol hwynt. 

9 A phan glywoch sôn am ryfel- 
oedd a therfysgoedd, na chym- 
merwch fraw: canys rhaid i'r peth- 
au hyn fod yn gyntaf: ond nì ddaw 
y diwedd yn y man. 

10 £ Yna y dywedodd efe wrthynt, 
Cenedl a gyfyd yn erbyn cenedl, a 
theyrnas yn erbyn teyrnas: 

ll A daear-grynfâau mawrion a 
fyddant yn amryw leoedd, a newyn, 
a heintiau; a phethau ofnadwy, ac 
arwyddion mawrion a fydd o'r nef. 

12 bEithr o flaen hyn oll, hwy 
'|a roddant eu dwylaw arnoch, ac 
a'ch erlidiant, gan eich traddodi i'r 
synagogau, ac 'i garcharau, “ wedi 
eich dwyn ger bron brenhinoedd a 
llywodraethwyr o achos fy enw i. 

13 Eithr !fe a ddigwydd i chwi 
yn dystiolaeth. 

14 Am hynny “rhoddwch eich 
bryd ar na rag-fyfyrioch beth a 
atteboch : 

15 Canys myfi a roddaf i chwi 
enau a doethineb, "yr hon nis gall 
e Act.6.10. eich holl wrthwynebwyr na dywed- 

| yd yn ei herbyn nai gwrth-sefyll. 

16 9A chwi a fradychir, ïe, gan 
Tieni, a brodyr, a cheraint, a chyf- 
P Act. 7. 50. GulU Li ac Pî 744 o honoch y par- 
^^” _ /ant farwolaeth. 

l7 A «chas fyddwch gan bawb o 
herwydd fy enw i. 

18 ' Ond ni chyll blewyn o'ch pen 
chwi. 


Anno 
DOMINI 
as 








2 gyfoeth. 
d Matt. 24. 


Marc 13.1. 


e pen.19. 44. 
| 





| & Matt. 24. 
(le 


h Marc 13.9, 
Dat. 2.10 


I Act. 4. 3. 
a5. ls. 


23. 

ì Phil. 1. 2S, 
2 Thoss. 1. 
o. 

m Matt. 10, 

9. 
Marc 13. 
JE 
pon, 12,11, 
3 gosodwch 


yn eich 
calonnau, 
na, &c. 





a 


ag Matt. 10, 
22, 


r Matt. 10, 
2, 


97s 


SS EUO ET 





19 Yn eich amynedd meddien- 
nwch eich eneidiau. 

20 “A phan weloch Jerusalem 
wedi ei hamgylchu gan luoedd, yna 


y deml a Jerusalem. 


as Matt. 24, 
16y 
Marc 13, 


gwybyddwch fod ei hanghyfannedd-| 14. 


dra hi wedi nesâu. 

21 Yna y rhai fyddant yn Judea, 
ffoant i'r mynyddoedd ; a'r rhai a 
fyddant yn ei chanol hi, ymadaw- 
ant; a'r rhai a fyddant yn y meus- 
ydd, nac elont i mewn iddi. 

22 Canys dyddiau dïal yw y rhai 
hyn, *i gyflawni yr holl bethau a 
ysgrifenwyd, 

23 Eithr gwae y rhai beichiog- 
ion, ar rhai yn rhoi bronnau, yn 
y dyddiau hynny! canys bydd ang- 
en mawr yn y tir, a digofaint ar y 
bobl hyn. 

24 A hwy a syrthiant trwy fin y 
cleddyf, a chaeth-gludir hwynt at 
bob cenhedlaeth: a Jerusalem a 
fydd wedi ei mathru gan y Cenhedl- 
oedd, "hyd oni chyflawner amser 
y Cenhedloedd. 

25 Y *A bydd arwyddion yn yr 
haul, a'r lleuad, a'r sêr; ac ar y 
ddaear ing cenhedloedd, gan gyf- 
yng-gynghor; ar môr ar tonnau 
yn rhuo ; 

26 A dynion yn llewygu gan ofn, 
a disgwyl am y pethau sydd yn dy- 
fod ar y ddaear: oblegid nerthoedd 
y nefoedd a ysgydwir. 

27 Ac yna y gwelant Fab y dyn 
7yn dyfod mewn cwmmwl, gyd â 
gallu a gogoniant mawr. 

28 A phan ddechreuo y pethau 
hyn ddyfod, edrychwch i fynu, a 
chodwch eich pennau: canys “y 
mae eich ymwared yn nesâu. 

29 “Ac efe a ddywedodd ddam- 
meg iddynt; Edrychwch ar y ffig- 
ysbren, a'r holl brennau ; 

30 Pan ddeiliant hwy weithian, 
chwi a welwch ac a wyddoch o 
honoch eich hun, fod yr haf yn 
agos. 

31 Felly chwithau, pan weloch y 
pethau hyn yn digwydd, gwybydd- 
wch fod teyrnas Dduw yn agos. 

32 Yn wir meddaf i chwi, Nid â 
yr oes hon heibio, hyd oni ddêl y 
cwbl i ben. 

33 PY nef a'r ddaear a ânt heibio; 
ond fy ngeiriau i nid ânt heibio 
ddim, 

34 T Ac “edrychwch arnoch eich 
hunain, rhag i'ch calonnau un amser 
drymhâu trwy lythineb, a meddw- 
dod, a gofalon y bywyd hwn, a dyfod 


ê Dan. 9. 26, 
2n 12375 
Zech.ll.l, 


u Jthuf. 11, 
25. 


x Act, 2.20. 
2 Petr 3, 
10, 12, 


7 Dat.1,7. 
al4.14, 


z Rhnf. S. 
19, 23, 


a Matt. 24, 
Marc 13, 
zs. 


b Matt. 24, 
an 


c Rhuf. 13. 
1 Thess. ô. 


6. 
l Petr 4. T, 


Yr apostolion 


Anno 
DON mw h 


d] Thess. 5. 


2 Petr av 
10. 


e Matt. 24. 
42, 
Marc 13. 


—_—_ - -_  -, L,, i. ., o a gm i 
om te 
bb 
gc ce 
ps 
o 
e 


f pen. ls. 1, 

£ Ps. l. 5. 
Eph. 6. 19. 

hIoan 8.1, 


i pen. 22.39. 


a Matt. 26, 


Marclt.L 


D Pa202, 
Ioanll.47, 
Act. 4. 27. 


c Matt. 26. 


Ioan 12. 2, 
27. 


— ie O eI ac a ——iau—NXXŴYNX 1 o i '—c——— — c———— sus ——Y Y cc .'..R'RRX.X8 ———— 
r to to 


2 capten- 
iaid. 


$ heb gyth- 
rwfl. 

4 dyrfa. 

a NL 26. 
Marc 14, 
12. 





y dydd hwnnw arnoch yn ddisym- 
t * 


35 Canys “efe a ddaw, fel magl, 
ar warthaf pawb oll a'r sydd yn 
trigo ar wyneb yr holl ddaear. 

36 “Gwyliwch gan hynny a fgweddi- 
wch bob amser, ar gael eich cyfrif 
yn deilwng i ddïangc rhag y peth- 
au hyn oll sydd ar ddyfod, ac 5i 
sefyll ger bron Mab y dyn. 

37 PA'r dydd yr ydoedd efe yn 
athrawiaethu yn y deml; a'r nos yr 
oedd efe yn myned ac yn aros yn y 
mynydd a elwid yr Olew-wydd. 

38 A'r holl bobl a fore-gyrchent 
atto ef yn y deml, i'w glywed ef. 


PENNOD XXII. 


1 Yr Iuddewon yn cyd-fwriadu yn erbyn Crist. 
9 Salan yn parottôl Judas i'w fradychu ef. 
T Yr apostolion yn arlwyo y pasc. 19 Orist 
yn ordeinio eî swpper sanctaidd: 21 yn 
guddiedig yn rhag-ddywedyd am y bradych- 
wr. 24 yn annog y rhan aral o'î apostolion 
$ ochelyd rhyfyg: 31 yn sicrhâu Petr na 
phallai e$ gydd ef: 94 ac er hynny y gwadaî 
efe ef dair gwaith: 99 yn gweddïo yn y 
mynydd; ac yn chwysu y gwaed : 47 yn cael 
ei fradychu & chusan: 50 yn iachâu clust 
Malchus: 54 yn cael eî wadu daîr gwaith 
gan Petr, 69 a'i ammherchi yn gywilyddus ; 
66 ac yn cyfaddef eî fod yn Fab Duw. 


A NESAODD gwyl y bara croyw, 
yr hon a elwir y pasc. 

2 A'r Parch-offeiriaid a'r ysgrifen- 
yddion a geisiasant pa fodd y di- 
fethent ef: oblegid yr oedd arnynt 
ofn y bobl. 

3 Y “A Satan a aeth i mewn i 
Judas, yr hwn a gyfenwid Iscariot, 
yr hwn oedd o rifedi y deuddeg. 

4 Ac efe a aeth ymaith, ac a ym- 
ddiddanodd â'r arch-offeiriaid a'r 
2 blaenoriaid, pa fodd y bradychai 
efe ef iddynt, 

5 Ac yr oedd yn llawen ganddynt: 
a hwy a gyttunasant ar roddi arian 
iddo. 

6 Ac efe a addawodd, ac a geis- 
iodd amser cyfaddas i'w fradychu 
ef iddynt * yn absen y 1î bobl. 

7 TA daeth dydd y bara croyw, ar 
yr hwn yr oedd rhaid lladd y pasc. 

8 Ac efe a anfonodd Petr ac Ioan, 
gan ddywedyd, Ewch, parottôwch 
i ni y pasc, fel y bwyttaom. 

9 A hwy a ddywedasant wrtho, 
Pa le y mynni barottôi o honom ? 

10 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Wele, pan ddeloch i mewn i'r ddin- 
as, cyferfydd â chwi ddyn yn dwyn 
ystenaid o ddwfr: canlynwch ef i'r 
tŷ lle yr êl efe i mewn. 

ll A dywedwch wrth wr y tŷ, 


S. LUC, XXII. 


Y mae yr Athraw yn dywedyd 
wrthyt, Pa le y mae y lletty, lle 
y gallwyf fwytta y pasc gyd â'm 
disgyblion ? 

12 Ac efe a ddengys i chwi or- 
uwch-ystafell fawr, wedi ei thaenu: 
yno parottôwch. 

13 A hwy a aethant, ac a gawsant 
fel y dywedasai efe wrthynt; ac a 
barottoisant y pasc. 

14 *A phan ddaeth yr awr, efe 
a eisteddodd i lawr, a'r deuddeg 
apostol gyd âg ef. 

15 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Mi *a chwennychais yn fawr fwytta, | 
y pasc hwn gyd â chwi cyn dïoddef 
o honof. 

16 Canys yr ydwyf yn dywedyd i 


chwi, Ni fwyttâf fi mwyach o hono, 


fhyd oni chyflawner yn nheyrnas 
Dduw. 

l7 Ac wedi iddo gymmeryd y 
cwppan, a rhoddi dïolch, efe a ddy- 





yn arlwyo y Pasc. 


Anno 
DOMINI 
99. 





e Matt. 26. 
20. 
Marc 14, 
Mi 


6 gan 
dloewngch 
a. chwen- 
mychaâs ; 

&c. 


fpen.l.]15. 
Dat. 19.9. | 


wedodd, Cymmerwch hwn, a rhen- 


nwch yn eich plith: 

18 Canys “yr ydwyf yn dywedyd 
i chwi, nad yfaf o ffrwyth y win- 
wydden, hyd oni ddêl teyrnas Dduw. 

19 J PAc wedi iddo gymmeryd, 
bara, a rhoi dïolch, efe a'ê torrodd, 
ac a'& rhoddes iddynt, gan ddy- 
wedyd, Hwn yw fy nghorph yr 
hwn yr ydys yn ei roddi drosoch: 
gwnewch hyn er coffa am danaf. 

20 Yr un modd y cwppan hefyd 
wedi swpperu, gan ddywedyd, Y 
ecwppan hwn yw y testament new- 
ydd yn fy ngwaed i, yr hwn yr ydys 
yn ei dywallt drosoch. 

91 4 ' Eithr wele law yr hwn sydd, 
yn fy mradychu gyd â mi ar y 
bwrdd. 

22 Ac yn wir y mae Mab y dyn 
yn myned, “megis y mae wedi ei 
luniaethu: eithr gwae y dyn hwn- 
nw, trwy yr hwn y bradychir ef! 

23 Hwythau a ddechreuasant ym- 
ofyn yn eu plith eu hunain, pwy 0 
honynt oedd yr hwn a wnai hynny. 

24 A bu ymryson yn eu plith, 
pwy o honynt a dybygid ei fod yn 
fwyaf. 

25! Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y mae brenhinoedd y Cenhedloedd 
yn arglwyddiaethu arnynt ; ar rhai 
sydd mewn awdurdod arnynt, a 
elwir yn bendefigion. 

26 m (Ond na fyddwch chwi felly: 
n eithr y mwyaf yn eich plith chwi, 
bydded megis yr ieuangaf; a'r pen- 
naf, megis yr hwn sydd yn gweini. 


&RMatt.26. I 
UA Y y 
Marc 14. 

2 


h Matt. 26. | 
On 
Marc 14. 

) l 
l Cor, lL. | 


- 1 


i Ps, 4l. 9, 
Matt. 26. [ 
21, 23. ' 
Marc 14, 

S. 
Ioan l2.2l, 
26. 


k Act.2.23. |; 
a 4. 28, 


1 Matt. 20, 
R 


O» 
Marc 10, 


m]lÌDetr5. |. 


n pen, 9. 48. |! 





979 


Orist yn gweddïo 








o Matt. 20. 
2s. 
Ionn 13. 


Phil. 2. 7. 
PHoeb.4.15. 


a Matt. 2t. 


47. 
pen. 12. 32. 


r Matt. 8. 


;en. 14. 16. 


at. 19. 9. 
s Is. 49, 14., 
Matt. I9. 
8. 
Dat. 3. 21. 


tl Petr 5.8. 


u Ionn 21. 
13, LG, Li: 


x Matt. 20. 
31. 
1. Marc 12. 


9U. 
| loan 12.38. 


X Matt, 10. 


pen. O, 
a IU. 4, 


Z 8 Oo. 12. 
t Marc 19. 
y 


a2 Matt, 26, 
2 


a'e 
Marc 14. 
3> 


Ioan 1S. 1. 
b pen.21.37. 


1 c Matt, 26, 
âI. 
Marc 14, 


U ad. 46. 
jd Matt. 20. 
JJ. 





27 Canys pa un fwyaf, ai yr hwn 


sydd yn eistedd ar y bwrdd, ai yr 
hwn sydd yn gwasanaethu? onid yr 
hwn sydd yn eisteâd ar y bwrdd? 


eithr “yr ydwyf fi yn eich mysg 
fel un yn gwasanaethu. 

289 A chwychwi yw y rhai a ar- 
hosasoch gyd â mi yn Pfy mhrof- 
edigaethau. 

29 Ac “yr wyf fi yn ordeinio i 
chwi deyrnas, megis yr ordeiniodd 
fy Nhad i minnau; 

30 Fel "y bwyttaoch ac yr yfoch 
ar fy mwrdd i yn fy nheyrnas, *ac 
yr eisteddoch ar orseddfeydd, yn 


barnu deuddeg llwyth Israel. 


31 T A'r Arglwydd a ddywed- 


odd, Simon, Simon, wele, “Satan 


a'ch ceisiodd chwi, i'ch nithio fel 
gwenith : 

32 Eithr mi a weddïais drosot, na 
ddiffygiai dy ffydd di: " tithau pan 
y'th drôer, cadarnhô dy frodyr. 

33 Ac efe a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, yr ydwyf fi yn barod i 
fyned gyd â thi i garchar, ac i angau. 

34 * Yntau a ddywedodd, Yr wyf 
yn dywedyd i ti, Petr, Na chân y 
ceiliog heddyw, nes i ti wadu dair 
gwaith yr adweini fi. 

35 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
; Pan y'ch anfonais heb na phwrs, 
na chôd, nac esgidiau, a fu arnoch 
eisieu dim? A hwy a ddywedas- 
ant, Na ddo ddim. 

36 Yna y dywedodd wrthynt, Ond 
yn awr y neb sydd ganddo bwrs, 
cymmered; a'r un modd gôd: ar 
neb nid oes ganddo, gwerthed ei 
bais, a phryned gleddyf. 

37 Canys yr wyf yn dywedyd i 
chwi, fod yn rhaid etto gyflawni 
ynof fi y peth hwn a ysgrifenwyd ; 
sef, “A chyd â'r anwir y cyfrifwyd 
ef; canys y mae diben i'r pethau 
am danaf fi. 

38 A hwy a ddywedasant, Ar- 
clwydd, wele ddau gleddyf yma. Ac 
efe a ddywedodd wrthynt, Digon yw. 

39 4 “Ac wedi iddo fyned allan, 
? efe a aeth, yn ol ei arfer, i fynydd 
yr Olew-wydd ; a'i ddisgyblion hef- 
yd a'i canlynasant ef. 

40 *A phan ddaeth efe i'r man, efe 
a ddywedodd wrthynt, Gweddïwch 
nad eloch mewn profedigaeth. 

414Ac efe a dynnodd oddi wrth- 
ynt tu ag ergyd carreg; ac wedi 
RD fyned ar ei liniau, efe a weddiï- 
odd, 

42 Gan ddywedyd, O Dad, os 


980 


S. pUC SYNTL 








ewyllysi droi heibio y cwppan hwn 
oddi wrthyf: er hynny “nid fy ewyll- 


ys i, ond yr ciddot ti a wneler. 

43 Ac angel o'r nef a ymddang- 
osodd iddo, yn ei nerthu ef, 

44 ' Ac efe mewn ymdrech medd- 
wl, a weddïodd yn ddyfalach: a'i 
chwys ef oedd fel defnynau gwaed 
yn disgyn ar y ddaear. 

45 A phan gododd efe o'i weddi, a 
dyfod at ei ddisgyblion, efe a'u caf- 
odd hwynt yn cysgu gan dristwch ; 

46 Ac a ddywedodd wrthynt, Pa- 
ham yr ydych yn cysgu? codwch, 
a &gweddïwch nad eloch mewn 


profedigaeth. 


47 Y Ac efe etto yn llefaru, " wele 
dyrfa; ar hwn a elwir Judas, un 
or deuddeg, oedd yn myned o'u 
blaen hwynt, ac a nesaodd at yr 
Iesu, i'w gusanu ef. 

48 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Judas, al â chusan yr wyt íi yn 
bradychu Mab y dyn? 

49 A phan welodd y rhai oedd yn 
ei gylch ef y peth oedd ar ddyfod, 
hwy a ddywedasant wrtho, Ar- 
glwydd, a darâwn ni â chleddyf? 

50 «I A rhyw un o honynt a dar- 
awodd was yr arch-offeiriad, ac a 
dorrodd ymaith ei glust ddehau ef. 

51 A'r Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Goddefwch hyd yn hyn. 
Ac efe a gyíffyrddodd â'i glust, ac 
ai hiachaodd ef. 

52 EA'r Iesu a ddywedodd wrth 
yr arch-offeiriaid, a “ blaenoriaid 

deml, a'r henuriaid, y rhai a 
ddaethent atto, Ai fel at leidr y 
daethoch chwi allan, â chleddyfau 
ac â ffyn ? 

53 Pan oeddwn beunydd gyd â 
chwi yn y deml, nid estynasoch 
ddwylaw i'm herbyn: eithr hon yw 
eich awr chwi, a gallu y tywyllwch. 

54  'A hwy ai daliasant ef, ac 
a4 harweiniasant, ac a'i dygasant 
i mewn i dŷ yr arch-offeiriad. A 
Phetr a ganlynodd o hirbell. 

55 mAc wedi iddynt gynneu tân 
ynghanol y neuadd, a chyd-eistedd 
o honynt, eisteddodd Petr yntau 
yn eu plith hwynt. 

56 A phan ganfu rhyw langces ef 
yn eistedd wrth y tân, a dal sylw 
arno, hi a ddywedodd, Yr oedd hwn 
hefyd gyd âg ef. 

57 Yntau a'i gwadodd ef, gan ddy- 
wedyd, O wraig, nid adwaen i ef. 

58 Ac ychydig wedi, un arall a'i 
gwelodd ef, ac a ddywedodd, Yr 


yn yr ardd. 





Anno 
DOMINI 
Oo. 





6 fro, 
e Ioan 6. 38. 


f Ioan 12, 
&) 


Heb. 5. 7. 


E ad. 40. 


h Matt. 20. 
Marc 14, 
42. 

Ioan lS, 8. 


ì Matt. 26. 
HN 
Marc I4. 
47. 
Ioan lS.10, 





k Matt. 26. 
ns 
Marc 14. 
48 


7 chaplen- 
iaid. 


1 Matt. 26. 
67. 


m Matt. 26. 
69. 
Marc 14. 
GG. 


Peir yn gwadw Orist. 





DOMINI 
9o. 


n Matt. 26, 
94,70. 


o Matt. 26, 
67. 


P Matt. 27. 
L. 


8 seneddr. 


9 Os ti yw 
Crist, 


9 Matt. 26. 
6 
lleb.l1. 3, 
as.l. 


r Marc 14, 
62, 








wyt tithau hefyd 7» na o honynt. 
A Phetr a ddywedodd, O ddyn, nid 
ydwyf. 

59 Ac ar ol megis yspaid un awr, 
rhyw un arall a daerodd, gan ddy- 
wedyd, Mewn gwirionedd yr oedd 
hwn hefyd gyd âg ef: canys Gali- 
lead yw. 

60 A Phetr a ddywedodd, Y dyn, 
nis gwn beth yr wyt yn ei ddy- 
wedyd. Ac yn y man, ac efe etto 
yn llefaru, canodd y ceiliog. 

61 A'r Arglwydd a drodd, ac a 
edrychodd ar Petr. A Phetr a gof- 
iodd ymadrodd yr Arglwydd, fel y 
dywedasai efe wrtho, "Cyn canu o'r 
ceiliog, y gwedi fi deirgwaith. 

62 A Phetr a aeth allan, ac a wyl- 
odd yn chwerw-dost. 

63 4 *A'r gwŷr oedd yn dal yr Iesu, 
a'i gwatwarasant ef, gan & daro. 

64 Ac wedi iddynt guddio ei lyg- 
aid ef, hwy a'i tarawsant ef ar ei 
wyneb, ac a ofynasant iddo, gan 
ddywedyd, Prophwyda, pwy yw yr 
hwn a'th darawodd di? 

65 A llawer o bethau eraill, gan 
gablu, a ddywedasant yn ei erbyn ef. 

66 $ PA phan aeth hi yn ddydd, 
ymgynhullodd henuriaid y bobl, a'r 
arch-offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, 
ac ai dygasant ef i'w *cynghor 
hwynt, 

67 Gan ddywedyd, 9 Ai ti yw Orist? 
dywed i ni. Ac efe a ddywedodd 
wrthynt, Os dywedaf i chwi, ni 
chredwch ddim : 

68 Ac os gofynaf hefyd : chwi, 
ni'm hattebwch, ac ni'm gollyng- 
wch ymaith. 

69 “Ar ol hyn y bydd Mab y 
dyn yn eistedd ar ddeheulaw gallu 
Duw. 

70 A hwy oll a ddywedasant, Ai 
Mab Duw gan hynny ydwyt ti? 
Ac efe a ddywedodd wrthynt, ' Yr 
ydych chwi yn dywedyd fy mod. 

7/1 Hwythau a ddywedasant, Pa 
raid i ni mwyach wrth dystiolaeth ? 
canys clywsom ein hunain o'i enau 
ef ei hun. 


PENNOD XXIII. 


1 Cyhuddo yr Iesu ger bron Pilat, a'i anfon aí 
Herod; 9 a Herod yn eî watwar ef. 12 Her- 
od a Philat yn cymmodi â'u gilydd. 18 Y 
bobl yn deisyf cael Barabbas; a_Philat yn eî 
ollwng ef iddynt, ac yn rhoddi yr Iesu i'w 
groeshoelio. 21 Yntau yn mynegi ŵ'r gwrag- 
edd, a alarentl o'i blegid ef, ddinystr Jeru- 
salem: 94 yn gweddïo dros eâ elynion. 89 
Crogi, dau ddrwg-weithredwyr gyd âg ef. 
46 Ei farwolaeth, 50 a'i gladdedigaeth ef. 






S. LUC, 


XXIII. Herod yn eî watwar. 
AC “holl lïaws o honynt a gyf-|_ Anno 

Fr GLORY ac ai dygasant ef| DOMINI 
at Pilat: a Mat 

2 Ac a ddechreuasant ei gyhuddo a a 
ef, gan ddywedyd, Ni a gawsom | Ioan 18M, 
hwn “yn gŵyrdroi y bobl, ac “yn PC 
gwahardd rhoi teyrnged i Oesar,| mu u. 
gan ddywedyd mai efe ei hun yw| "| 
Crist Frenhin. 

3 A “Philat a ofynodd iddo, gan 
ddywedyd, Ai ti yw Brenhin yr 
Iuddewon? Ac efe a attebodd iddo, 
ac a ddywedodd, Yr wyt ti yn dy- 
wedyd. 

4 A dywedodd Pilat wrth yr arch- 
offeiriaid a'r bobl, Nid wyf fi yn 
cael dim “bai ar y dyn hwn. 

5 A hwy a fuant daerach, gan 
ddywedyd, Y mae efe yn cyflrôi y 
bobl, gan ddysgu trwy holl Judea, 
wedi dechreu o Galilea hyd yma. 

6 A phan glybu Pilat sôn am, 
Galilea, efe a ofynodd ai Galilead 
oedd y dyn. 

7 A phan wybu efe ei fod ef o 
lywodraeth * Herod, efe a'i hanfon-|*»*n 2 | 
odd ef at Herod, yr hwn oedd yntau 
yn Jerusalem y dyddiau hynny. 

8 «I A Herod, pan welodd yr Iesu, 

a lawenychodd yn fawr: canys fyr )!pcn.9.9. 
oedd efe yn chwennych er ys talm 

ei weled ef, oblegid “iddo glywed € Matt. 14. 
llawer am dano ef; ac yr ydoedd| Marceli! 
yn gobeithio cael gweled gwneuth- 

ur rhyw arwydd ganddo ef. 

9 Ac efe a'i holodd ef mewn llawer 
O eiriau; eithr efe nìd attebodd 
ddim iddo. 

10 A'r arch-offeiriaid a'r ysgrifen- 
yddion a safasant, gan ei gyhuddo 
ef yn haerllug. 

ll A Herod ai filwyr, wedi iddo, | 
ei ddïystyru ef, a'ê watwar, a'i wisgo | 
â gwisg glaerwen, a'i danfonodd ef 
































d Matt. 27. 
11. 





2 achos yn. 








mn—— ia. yug 
a 








drachefn at Pilat. 

12 4 A'r dwthwn hwnnw yr “aeth |5a€h cym- 
h Pilat a Herod yn gyfeillion ; canys Pilat a He 
yr oeddynt o'r blaen mewn gelyn-' Act.4.>1. 
laeth â'u gilydd. 

13 0 A Philat, wedi galw ynghyd |! Mat. 2r. 
yr arch-offeiriaid, a'r llywiawdwyr, | Mare 15. 
ar bobl, . Ionn IS. 

14 A ddywedodd wrthynt, Chwi a| “** 
ddygasoch y dyn hwn attaf fi, fel 
un a fyddai yn gŵyrdroi y bobl: 
ac wele, myfi a'ê holais ef yn eich 
gŵydd chwi, ac ni chefais yn y dyn 
hwn ddim *bai, o ran y pethau yr,*«cho. 
ydych chwi yn eì gyhuddo ef am 
danynt: 

15 Na Herod chwaith: canys an- 


S aelh cym- 





981 


Gollwng Barabbas yn rhydd. 








k Matt. 27. 


Ioan 10, 1, 
ì Matt, 27. 


5. 
Marc 15, 6. 
Ioan 1$S,39. 


m Act. 3. 14. 


|SAhcwya 
| bwysasanl 


n Matt. 27. 
26. 
Marc 15, 


Ioan 19.16. 
€gyliunodd, 


o Matt. 27. 
Ya, 
Marc 15. 
2l, 


| P Es. 2, 19, 
Hos. 10. 8, 
Dat. 6. 16. 

9. O. 





fonais chwi atto ef; ac wele; dim 
yn haeddu marwolaeth nis gwnaed 
iddo. 

16 E Am hynny mi ai ceryddaf ef, 
ac a'4 gollyngaf ymaith. 

17 !Canys yr ydoedd yn rhaid 
iddo ollwng un yn rhydd iddynt 
ar yr wyl. 

18 mA'r holl lïaws a lefasant ar 
unwaith, gan ddywedyd, Bwrw hwn 
ymaith, a gollwng i ni Barabbas yn 
rhydd: 

19 (Yr hwn, am ryw derfysg a 
wnaethid yn y ddinas, a_llofrudd- 
iaeth, oedd wedi ei daflu i garchar.) 

20 Am hynny Pilat a ddywed- 
odd wrthynt drachefn, gan ewyllys- 
io gollwng yr Iesu yn rhydd. 

21 Eithr hwy a lefasant arno, gan 
ddywedyd, Croeshoelia, croeshoelia 
eí. 


22 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
y drydedd waith, Canys pa ddrwg 
a wnaeth efe? ni chefais i ddim 
achos marwolaeth ynddo; am hyn- 
ny mi ai ceryddaf ef, ac a'ê goll- 

gaf yn rhydd. 

23 Hwythau a fuont daerion â 
llefau uchel, gan ddeisyfu ei groes- 
hoelio ef. A'u llefau hwynt a'r arch- 
offeiriaid a orfuant, 

24 "A Philat a “farnodd wneuthur 
eu deisyfiad hwynt. 

25 Ac efe a ollyngodd yn rhydd 
iddynt yr hwn am derfysg a llof- 
ruddiaeth a fwriasid yngharchar, yr 
hwn a ofynasant: eithr yr Iesu a 
draddododd efe i'w hewyllys hwynt. 

26 Ac fel yr oeddynt yn ei ar- 
wain ef ymaith, hwy a ddaliasant 
un Simon o Cyrene, yn dyfod o'r 
wlad, ac a ddodasant y groes arno 
ef, i'wv dwyn ar ol yr Iesu. 

27 S Ac yr oedd yn ei ganlyn ef 
lïaws mawr o bobl, ac o wragedd, 
y rhai hefyd oedd yn cwynfan ac 
yn galaru o'i blegid cf. 

298 A'r lesu, wedi troi attynt, a 
ddywedodd, Merched Jerusalem, na 
wylwch o'm plegidi: eithr wylwch 
o'ch plegid eich hunain, ac oblegid 
eich plant, 

29 Canys wele, y mae y dyddiau 
yn dyfod, yn y rhai y dywedant, 
Gwŷn eu byd y rhai ammhlant- 
adwy, a'r crothau ni eppiliasant, a'r 
bronnau ni roisant sugn. 

30 P Yna y dechreuant ddywedyd 
wrth y mynyddoedd, Syrthiwch 
arnom; ac wrth y bryniau, Cudd- 
iwch ni, 


982 


S. LUC, 


X XIII. 


31 1Canys os gwnant hyn yn y 
pren îr, pa beth a wneir yn y crin? 

32 ' Ac arweiniwyd gyd âg ef hef- 
yd ddau eraill, drwg-weithredwyr, 
i'w rhoi i'w marwolaeth. 

33 A "phan ddaethant i'r lle a elwir 
“ Calfaria, yno y croeshoeliasant ef, 
ar drwg-weithredwyr ; un ar y llaw 
ddehau, a'r llall ar yr aswy. 

34 Y A'r Iesu a ddywedodd, O 
Dad, *maddeu iddynt: canys “ni 
wyddant pa beth y maent yn ei 
wneuthur. A “hwy a rannasant ei 
ddillad ef, ac a fwriasant goelbren. 

35 A'r 7Jbobl a safodd yn edrych. 
7 A'r pennaethiaid hefyd gyd â hwynt, 
a watwarasant, gan ddywedyd, Er- 
aill a waredodd efe; gwareded ef 
ei hun, os hwn yw Orist, etholedig 
Duw. 

36 A'r milwyr hefyd a'i gwatwar- 
asant eí, gan ddyfod atto, a chyn- 
nyg iddo finegr, 

37 A dywedyd, Os tydi yw Bren- 
hin yr Iuddewon, gwared dy hun. 

38 “Ac yr ydoedd hefyd *ar-ys- 
grifen wedi ei ysgrifenu uwch ei ben 
ef, â llythyrenau Groeg, a Lladin, 
ac Hebraes, HWN YW BREN- 
HIN YR IUDDEWON. 

39 1 Ac un o'r drwg-weithredwyr 
a grogasid a'i cablodd ef, gan ddy- 
wedyd, Os tydi yw Orist, gwared 
dy hun a ninnau. 

40 Eithr y llall a aítebodd, ac a'i 
ceryddodd ef, gan ddywedyd, Onid 
wyt ti yn ofni Duw, gan dy fod dan 
yr un * ddamnedigaeth 

4l A nyni yn wir yn gyfiawn; 
canys yr ydym yn derbyn yr hyn a 
haeddai y pethau a wnaethom: eithr 
hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. 

42 Ac efe a ddywedodd wrth yr 
Iesu, Arglwydd, cofia fi pan ddel- 
ych i'th deyrnas. 

43 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Yn wir meddaf i ti, Heddyw y byddi 
gyd â mi ym mharadwys. 

44 PAc yr ydoedd hi ynghylch y 
chweched awr, a thywyllwch a fu 
ar yr holl *ddaear hyd y nawfed 
awr. 

45 A'r haul a dywyllwyd, a “llên 
y deml a rwygwyd yn ei chanol. 

46 9 A'r Iesu, gan lefain â llef 
uchel, a ddywedodd, 4O Dad, i'th 


ddwylaw di y gorchymynaf fy ys-|' 


pryd. “Ac wedi iddo ddywedyd 
hyn, efe a drengodd. 


47 fAr canwriad, pan welodd y 


peth a wnaethpwyd, a ogoneddodd 


Oroeshoeliad, Orist, 






Anno 
DOMINI 
39 


G Jcr.925. 29. 
lPetr4,17. 

r Es. 53. 12, 
Matt, 21. 

5 MAL Aid 
Marc 15, 
DN 
Ioan 19, 
17, 18. 

7 Lle y ben- 
glog. 

t Act. T. 60. 
1 Cor.4,12, 

u Act. 3.17. 

x Matt, 27. 
Marc 15, 
24, 

Ioan 19.22, 
JT Ps 2N 
Zech, 12, 

10. 


z Matt. 27. 
aW 


a Matt. 27, 
Bi. 
Marc 15. 
2 . 
Ioan 19,19, 
8 ditl. 


9 farnedig- 
aeth. 


b Matt. 27. 
45. 
Marc 15, 
On 


2 dir. 


c AL yi f' 
Marc 15. 
38. 


d Ps, 31. 5, 
e Matt. 27. 
O : 


Marc 15. 


Ioan 19.30, 
f Matt. 27, 


54, 
Marc 16, 
99, 





a'i gladdedigaeth. 





& Matt. 27. 

i| GYD 

I Marc l5. 
42. 

Ioan 19, 

9$. 


'h Marc 15, 
| pen.2.25, 
^ 99. 


-4 neb. 
4 Matt. 27. 
62. 


' pen. 8, 2. 


8 Exod, 20, 
10. 


|a Matt. 28. 


l. 
Marc 16. 1, 
Ioan 20. Us 


Dduw, gan ddywedyd, Yn wir yr 

oedd hwn yn wr cyfiawn. 

48 A'r holl bobloedd y rhai a 
ddaethent ynghyd i edrych hyn, 
wrth weled y pethau a wnaeth- 
pwyd, a ddychwelasant, gan guro 
eu dwyfronnau. 

49 A'i holl gydnabod ef a safasant 
o hirbell, a'r gwragedd y rhai ai 
canlynasent ef o Galilea, yn edrych 
ar y pethau hyn. 

50 1 £ Ac wele, gwr a'i enw Joseph, 
yr hwn oedd gynghorwr, gwr da 
a chyfiawn : 

5l (Hwn ni chyttunasai â'u cyng- 
hor ac â&u gweithred hwynt;) o 
Arimathea, dinas yr Iuddewon,” yr 
hwn oedd yntau yn disgwyl hefyd 
am deyrnas Dduw ; 

52 Hwn a ddaeth at Pilat, ac a 
ofynodd gorph yr Iesu. 

53 Ac efe a'i tynnodd i lawr, ac 
ai hamdôdd mewn llïan main, ac 
a'i rhoddes mewn bedd wedi ei 
naddu mewn carreg, yn yr hwn ni 
roddasid * dyn erioed. 

54 A'r dydd hwnnw oedd 'ddar- 
par-wyl, a'r Sabbath oedd yn nesâu. 

55 A'r gwragedd hefyd, “y rhai 
a ddaethent gyd âg ef o Galilea, a 
ganlynasant, ac a welsant y bedd, 
a pha fodd y dodwyd ei gorph ef. 

56 A hwy a ddychwelasant, ac a 
barottoisant bêr-aroglau ac ennaint; 
ac a orphwysasant ar y Sabbath, 
ì yn ol y gorchymyn. 

PENNOD XXIV. 

1 Dau angel yn mynegi adgyfodiad Crist â'r 
gwragedd oedd yn dyfod at y bedd ; 9 a'r 
rhai hynny yn e4 adrodd $ eraill. 19 Orist 
eî hun yn ymddangos ŵr ddau ddisgybl 
oedd yn myned î Emmdus: 96 ac wedi 
hynny ŵr apostolion; ac yn ceryddu eu 
hanghrediniaeth hwy: 47 yn rhoddi gor- 
chymyn iddynt: 49 ac yn addaw yr Yspryd 
Glân: ôl ac felly yn esgyn ŵ'r nefoedd. 

'R * dydd cyntaf o'r wythnos, ar 

y eynddydd, hwy a_ ddaeth- 

ant at y bedd, gan ddwyn y pêr- 
aroglau a barottoisent, a rhai gyd 

â hwynt. 

2 A hwy a gawsant y maen wedi ei 
dreiglo ymaith oddi wrth y bedd. 

3 Ac wedi iddynt fyned i mewn, 
ni chawsant gorph yr Arglwydd 
Iesu. 

4 A bu, a hwy yn petruso am y 
peth hwn, wele, dau wr a safodd yn 
eu hymyl mewn gwisgoedd disglaer, 

5 Ac wedi iddynt ofni, a gostwng 
ew hwynebau tu ar ddaear, hwy 
e ddywedasant wrthynt, Paham yr 


S. LUC, XXIV. 





Ei adgyfodiad. 


ydych yn ceisio *y byw ym mysg|_ Anno 


y meirw ? 

6 Nid yw efe yma, ond efe a gyfod- 
odd. P Cofiwch pa fodd y dywedodd 
wrthych, ac efe etto yn Galilea, 

7 Gan ddywedyd, Rhaid yw rhoi 
Mab y dyn yn nwylaw dynion pech- 
adurus, a'i groeshoelio, ar trydydd 
dydd adgyfodi. 

8 “A hwy a gofiasant ei eiriau ef; 

9 1 Ac a ddychwelasant oddi wrth 
y bedd, ac a fynegasant hyn oll i'r 
un ar ddeg, ac i'r lleill oll. 

10 A Mair Magdalen, a “Joanna, 
a Mair ;mam Iago, a'r lleill gyd â 
hwynt, oedd y rhai a ddywedasant 
y pethau hyn wrth yr apostolion. 

ll A'u geiriau a welid yn eu golwg 

hwynt fel gwegi, ac ni chredasant 
iddynt. 
. 12 £ Eithr Petr a gododd i fynu, ac 
a redodd at y bedd; ac wedi ym- 
grymmu, efe a ganfu y llïeiniau wedi 
eu gosod o'r neilldu ; ac a aeth ym- 
aith, gan ryfeddu rhyngddo ag ef ei 
hun am y peth a ddarfuasai. 


DOMINI 
99. 


2 yr hwn 
8ydd ym 
fyw, &c. 

b Matt, 16. 
21. 

AT. 23. 


Marc 9, 31. 
pen. 9, 22, 





c Ioan 2, 22. 
d Matt. 28, 
8 


Marc 16, 
10. 


e pen, 8. 3, 


f Ioan 20, 
9, 6. 


13 4 £ Ac wele, dau o honynt oedd |Marc16. 


yn myned y dydd hwnnw i dref 
ai henw Emmaus, yr hon oeddj 
ynghylch fri ugain ystâd oddi wrth| 


Jerusalem. 

l4 Ac yr oeddynt hwy yn ymddi- 
ddan â'u gilydd am yr holl bethau 
hyn a ddigwyddasent. 

15 A bu, fel yr oeddynt yn ym- 
ddiddan, ac yn ymofyn â'u gilydd, 
byr Iesu ei hun hefyd a nesaodd, 
ac a aeth gyd â hwynt. 

16 Eithr 'eu llygaid hwynt a at- 
taliwyd, fel nas adwaenent ef. 

17 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa ryw ymadroddion yw y rhai hyn 
yr ydych yn eu bwrw at eu gilydd, 
dan rodio, ac yn wyneb-drist ? 

18 Ac un o Ronynt, ai enw Cle- 
opas, gan atteb a ddywedodd wrtho, 
A wyt ti yn unig yn ymdeithydd 
yn Jerusalem, ac ni wybuost y 
pethau a wnaethpwyd ynddi hi yn 
y dyddiau hyn * ï 

19 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Pa bethau? Hwythau a ddywedas- 
ant wrtho, Y pethau ynghylch Iesu 
o Nazareth, “F yr hwn oedd wr o bro- 
phwyd, ' galluog mewn gweithred a 
gair ger bron Duw a'r holl bobl ; 

20 A'r modd y traddododd yr arch- 
offeiriaid a'n llywodraethwyr ni ef i 
farn marwolaeth, ac a'i croeshoel- 
iasant ef. 

21 Ond yr oeddym ni yn gobeithio 


h Matt. 18, 
20. 
ad. ô0. 

îi Ioan 20, 
14 


a.21, 4. 


k Matt, 21, 
ul 


en.'T. 16. 
oan 4, 19. 
a, 6. 14. 


1 Act. T. 22, 




















Orist yn ymddangos, S. LUC, XXIV. ac yn esgyn ŵ'r mefoedd. 
Anno_|m mai efe oedd yr hwn a waredai | pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd | _ Anno 
DOMINI yr Israel. Ac heb law hyn oll, | yn eu canol hwynt, ac a ddywed- DON 

sa |Beddyw yw y trydydd dydd er pan | odd wrthynt, Tangnefedd i chwi. 
s a wnaethpwyd y pethau hyn. 37 Hwythau, wedi brawychu ac 
re, | 22 A hefyd "rhai gwragedd o hon- | ofni, a dybiasant weled o honynt 
5. me |Om ni a'n dychrynasant ni, gwedi | yspryd. 
U0 ». |iddynt fod yn fore wrth y bedd : 38 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
is. _| 23A phanna chawsantei gorph ef, | Paham y'ch trallodir? apaham ymae 
hwy a ddaethant, gan ddywedyd wel- | meddyliau yn codi yn eich calonnau? 
ed o honynt weledigaeth o angelion, | 39 Edrychwch fy nwylaw a'm traed, 
y rhai a ddywedent ei fod ef yn fyw. | mai myfì fy hun ydyw: *teimlwch |, 
294 A rhai o'r rhai oedd gyd â | fi, a gwelwch: canys nid oes gan| 
nyni a aethant at y bedd, ac a. yspryd gnawd ac esgyrn, fel y 
| cawsant felly, fel y dywedasai y | gwelwch fod gennyf fì. 
| gwragedd: ond ef nis gwelsant. 40 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
25 Ac efe a ddywedodd wrthynt, | efe a ddangosodd iddynt e£ ddwy- 
O ynfydion, a hwyrfrydig o galon i | law a draed. 
gredu yr holl bethau a ddywedodd | _ 41 Ac a hwy etto heb gredu gan 
y prophwydi ! | lawenydd, ac yn rhyfeddu, efe a 
|^ 2446. | 26 “Onid oedd raid i Grist ddï- ddywedodd wrthynt, 'A oes gen-|7Iom2L5. 
iPetri. |oddef y pethau hyn, a myned i nych chwi yma ddim bwyd? 
| mewn i'w ogoniant? 42 A hwy a roisant iddo ddarn o 
PGen,3. |. 27 A chan ddechreu ar P Moses, a'r bysgodyn wedi ei rostio, aco ddil mêl. 
»56.8.. | holl brophwydi, efe a esponiodd| 43 Yntau a'z cymmerodd, ac a? 
Deut.is. iddynt yn yr holl ysgrythyrau y | bwyttaodd yn eu gŵydd hwynt. 
15 * 
a.» |pethau am dano ei hun. | 44 Acefen ddywedodd wrthynt, 
| iL... | 28 Ac yr oeddynt yn nesâu i'r | “ Dymaygeiriau a ddywedais i wrth- | “Ma. 15. 
a6, |dref lle yr oeddynt yn myned: ac | ych, pan oeddwn etto gyd â chwi, | » 1.22. 
| Jer.23.5. |” yntau a gymmerth arno ei fod yn | bod yn rhaid cyflawni pob peth a| pen 9.2. 
&ze.0i. myned ym mhellach. ysgrifenwyd y'nghyfraith Moses, a'r LG 
2». | 29 A *hwy ai cymhellasant ef, gan | prophwydi, ar psalmau, am danaf fì. 
Dan.9.28.' ddywedyd, Aros gyd â ni; canys y | _ 45 Yna *yr agorodd efe eu deall *â<i-16. 
Fdrychnr mae hi yn hwyrhâu, ar dydd yn | hwynt, fel y deallent yr ysgrythyrau. 
rEdrych. | darfod. Acefeaaethimewniaros| 46 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
.a421.| gyd â hwynt. | PFelly yr ysgrifenwyd, ac felly yr *Ps2^, 
,Marc$45.| 30 A darfu, ac efe yn eistedd gyd | oedd raid i Grist ddïoddef, a chyf- | &c. _. 
Act.16.15. â hwynt, efe a gymmerodd fara, ac | odi o feirw y trydydd dydd : a 
a'i bendithiodd, ac a'i torrodd, ac| 47 A phregethu edifeirwch a 
a4 rhoddes iddynt. “maddeuant pechodau yn ei enw |«Ac 
31 A'u llygaid hwynt a agorwyd, | ef ym mhlith yr holl genhedloedd, | 1Iom?. 
a hwy a'i hadnabuant ef: ac efe a | gan ddechreu yn Jerusalem. 
| *Neu, «eth |S ddiflannodd allan o'u golwg hwynt. | 48 Ac yr ydych “chwi yn dystion [49a 15. 
| etigidd- | 32 A hwy a ddywedasant wrth eu o'r pethau hyn. Act. 1.8 
a eilydd, Onid oedd ein calon ni yn | 49 Y Ac wele, yr * ydwyf fi yn “Jen! 
llosgi ynom tra yr ydoedd efe yn | anfon addewid fy Nhad arnoch: ||5 
ymddiddan â ni ar y ffordd, a thra | eithr arhoswch chwi yn ninas Je-| Ac.l4 
yr ydoedd efe yn agoryd i ni yr | rusalem, hyd oni wisger chwi â|' ^'^ 
| ysgrythyrau î | nerth o'r uchelder. 
| 33 A hwy a godasant yr awr hon- | 50 1 Ac efe a'u dug hwynt allan 
| no, ac a ddychwelasant i Jerusalem, | “hyd yn Bethania; ac a gododd ei | !Aci.1.12. 
| ac a gawsant yr un ar ddeg wedi | ddwylaw, ac a'u bendithiodd hwynt. 
| ymgasglu ynghyd, a'r sawl oedd | ôl “Ac fe a ddarfu, tra yr oedd |€Marc16. 
gyd â hwynt, efe yn eu bendithio hwynt, ymad-| Act.1.9. 
34 Yn dywedyd, Yr Arglwydd a | ael o hono ef oddi wrthynt, ac efe 
'l Ccr.15, | gyfododd yn wir, ac *a ymddangos- | a ddygwyd i fynu i'r nef. 
odd i Simon. 52 ì Ac wedi iddynt ei addoli ef, | Matt. 25. 
35 A hwythau a adroddasant y hwy a ddychwelasant i Jerusalem,| ' 
pethau a wnaethesid, ar y ffordd, _ gyd â llawenydd mawr: 
marc, |2 pha fodd yr adnabuwyd ef gan- | 53 Ac yr oeddynt yn wastadol ' yn |'a$t, 1* 
M4. ., |ddynt wrth dorriad y bara. iy deml, yn moli ac yn bendithio 
9. _ | 36 T“" Ac a hwy yn dywedyd y | Duw. Amen. 











954 




















YR EFENGYL YN OL 


SANT IOAN. 


PENNOD I 17 Canys “y gyfraith a roddwyd | _ Anno 


1 Duwdab, dyndab, a swydd, Iesu Grist. 15 trwy Moses, ond y gras a'r gwirion- 96, 
Tystiolaeth Ioan. 39 Galwad Andreas, Petr, | edd a ddaeth trwy Iesu Grist. 





| Phylip, a Nathaniel. 18 *Ni welodd neb Dduw erioed : | mae ^> 
DR N y dechreuad * yr oedd y | yr unig-anedig Fab, yr hwn sydd |*.Matt. 11. 
e1, Gair, ar Gair oedd ” gyd â | ym mynwes y Tad, hwnnw a'j hys-| Ise. 
,pat.19.13.| Duw, a. Duw oedd y Gair. bysodd ef. 1 Tim, 6. 
». * | 2 “Hwn oedd yn y dechreuad | 19 A hon yw ?tystiolaeth Ioan, | 1'ïonn. 
Tenio.|gyd â Duw. pan anfonodd yr luddewon o Je- |R s. 


icenll| 3 “Trwyddo ef y gwnaethpwyd | rusalem offeiriaid a Lefiaid i ofyn|;;..s 
“iceI.2: |pob peth ; ac hebddo ef ni wnaeth- | iddo, Pwy wyt ti? 


Dat.£1l. |pwyd dim a'r a wnaethpwyd. 20 Ac “efe a gyífesodd. ac ni wad- |*pen.2. 29. 
Me ee) 4 * Ynddo ef yr oedd bywyd; a'r | odd ; a. chyffesodd, Nid myfi yw yl 
n. _ |fbywyd oedd oleuni dynion. Crist, 


aes, | 5 A'r “goleuni sydd yn llewyrchu | 91 A hwy a ofynasant iddo, Beth 
212.46. |yn y tywyllwch ; a'r tywyllwch nid | ynte? Ai Elias wyt ti ? Yntau a ddy- 


sba [oedd yn ei*amgyffred. wedodd, Nag ê. “Ai y * Prophwyd |. nr 
MMSLS1.| G h Yr ydoedd gwr wedi ei anfon | wyt ti? Ac efe a attebodd, Nag ê. aner. 1c 
'^ 25 |oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. 22 Yna y dywedasant wrtho, Pwy A ui 


7 Hwn a ddaeth yn dystiolaeth, | wyt ti? fel y rhoddom atteb i'r rhai 
fel y tystiolaethai am y Goleuni, | a'n danfonodd. Beth yr wyt ti yn 
fel y credai pawb trwyddo ef. ei ddywedyd am danat dy hun? 
9 Nid efe oedd y Goleuni, eithr | 23 *Eb efe, Myfi yw llef un yn |t, 2n 
efe a anfonasid fel y tystiolaethai | gwaeddi yn y diffaethwch, Uniawn-| PM ** 
am y Goleuni. wch ffordd yr Arglwydd, fel < y|:Es 0.5 
Tad 9 ' Hwn ydoedd y gwir Oleuni, yr | dywedodd Esaias y prophwyd. 
hwn sydd yn goleuo pob dyn ar| 94 A'r rhai a anfonasid oedd o'r 
y sydd yn dyfod i'r byd. Phariseaid. 
iw 2 10 Yn y byd yr oedd efe, “a'r | 25 A hwy a ofynasant iddo, ac a 
byd a wnaethpwyd trwyddo ef; | ddywedasant wrtho, Paham gan 
ar byd nid adnabu ef. hynny yr wyt ti yn bedyddio, onid 
ll At ei eiddo ei hun y daeth, a'r | ydwyt ti na'r Crist, nac Elias, na'r 
eiddo ei hun nis derbyniasant ef. prophwyd ? | 
'mmww | 12 Ond 'cynnifer ag aì derbynias- | 26 Ioan a attebodd iddynt, gan 
15. ,,, |ant ef, efe a roddes iddynt “allu i | ddywedyd, “Myfi sydd yn bedyddio 4 Matt, 2 
2Petri.4. |fod yn feibion ìi Dduw, sef i'r sawl | â dwfr; ond y mae un yn sefyll| 


“rn as a gredant yn ei enw ef: yn eich plith ehwi, yr hwn nid 

fraint, 13 m Y rhai ni aned o waed, nac Î adwaenoch chwi: | 
LIS O ewyllys y enawd, nae o ewyllys 27 * Efe yw yr hwn sydd yn dyfod e pd, 10,50, | 
2.'"T |gwr, eithr o Dduw. ar fy ol i, yr hwn a aeth o'm blaen“ ^"" 


Lucl.3. |gnawd, ac a drigodd yn ein plith | ddattod carrai ei esgid. 

'mws|ni, (ac ni a welsom ei ogoniant | 98 Y pethau hyn a wnaethpwyd 
ef, gogoniant megis yr Unig-anedig | yn Bethabara, y tu hwnt i'r Iorddon- 
oddi wrth y Tad,) 'yn llawn gras | en,]lle yr oedd Ioan yn bedyddio. 
am ib |a gwirionedd. 29 Y Trannoeth Ioan a ganfu yr 


o Rhuf.1.3. 
Gal, 4, 4. 


P 1 Tim. 3. 


| 
| 
| 
| 
"Mat.1. | l4 "Â'r Gair 9a wnaethpwyd Pyn |i; yr hwn nid ydwyf fi deilwng i 
| 
| 


15 4 Ioan a_ dystiolaethodd am | Iesu yn dyfod atto; ac efe a ddywed- | 
dano ef, ac a lefodd, gan ddywed- | odd, Wele fOen Duw, yr hwn sydd |: Es50.1. 
'«2 49. |yd, Hwn oedd yr un y dywedais | yn "tynnu ymaith bechodau y byd. | irr | 
'mp$t |am dano, " Yr hwn sydd yn dyfod | 30 “Hwn yw efe am yr hwn y dy-|si',, 
""''^Jar fy ol i, a aeth o'm blaen i: | wedais i, Ar fy ol ì y mae gwr yn | «rs. | 


2 Petr 1 
MT. 





canys yr oedd efe o'm blaen i. dyfod, yr hwn a aeth o'm blaen i:|1 2 >*" 
'azwio |, 16 Ac o'i “gyflawnder ef y derbyn- | canys yr oedd efe o'm blaen i, 
iasom ni oll, a gras am ras. 31 Ac myfi nid adwaenwn ef':: eithr 


9S5 








En 3. 


Marc 1.10. 
Luc. 22, 


i Matt. 3. 


ll. 
Act. 1,5 
E ad, 29, 


6 byw? 


1 Matt. 4. 
18, 


ï7 Yr En- 
neiniog. 





m Matt. 16, 
18. 


8 Neu, Petr. 


Edrych ar 
Luc 24, 27. 


a 9o! 

Edrych ar 

Luc 24,27. 
r Matt, 2. 


Galw Andreas a Phetr. 





fel yr amlygid ef i Israel, i hynny y 
deuthum 1, gan fedyddio â dwfr. 

32 Ac Ioan a dystiolaethodd, gan 
ddywedyd, Mi a welais * yr Yspryd 
yn disgyn megis colommen, o'r nef, 
ac efe a arhosodd arno ef, 

33 A myfi nid adwaenwn ef; eithr 
yr hwn a'm hanfonodd i fedyddio â 
dwfr, efe a ddywedodd wrthyf, Ar yr 
hwn y gwelych yr Yspryd yn disgyn, 
ac yn aros arno, hwnnw yw yr un 
sydd yn bedyddio â'r Yspryd Glân. 

34 A mi a welais, ac a dystiolaeth- 
ais mai hwn yw Mab Duw. 

35 4 Trannoeth drachefn y safodd 
Ioan, a dau o'i ddisgyblion : 

36 A chan edrych ar yr Iesu yn 
rhodio, efe a ddywedodd, 5 Wele 
Oen Duw. 

37 A'r ddau ddisgybl a'i clywsant ef 
yn llefaru, ac a ganlynasant yr Iesu. 

38 Yna yr Iesu a droes; a phan 
welodd hwynt yn canlyn, efe a 
ddywedodd wrthynt, Beth yr yd- 
ych chwi yn ei geisio? A hwy a 
ddywedasant wrtho ef, Rabbi, (yr 
hyn o'i gyfieithu yw, Athraw,) pa 
le yr wyt ti yn €frigo? 

39 Efe a ddywedodd wrthynt, Deu- 
wch, a gwelwch. A hwy a ddaeth- 
ant, ac a weisant lle yr oedd efe 
yn trigo, ac a arhosasant gyd âg ef 
y diwrnod hwnnw: ac yr oedd hi 
ynghylch y ddegfed awr. 

40 Andreas, brawd Simon Petr, 
oedd un o'r ddau a glywsent Aynny 
gan Ioan, ac a'i dilynasent ef. 

41 Hwn yn gyntaf a gafodd ei 
frawd ei hun Simon, ac a ddywedodd 
wrtho, Nyni a gawsom y Messias ; 
yr hyn o'i ddehongl yw, " Y Crist, 

42 Ac efe ai dug ef at yr Iesu. 
A'r Iesu wedi edrych arno ef, a 
ddywedodd, Ti yw Simon mab Jo- 
na: mti a elwir Cephas, yr hwn a 
gyfieithir, * Carreg. 

43 4 Trannoeth yr ewyllysiodd yr 
Iesu fyned allan i Galilea: ac efe 
a gafodd Phylip, ac a ddywedodd 


15.| wrtho, Dilyn fi. 


44 A " Phylip oedd o Bethsaida, o 
ddinas Andreas a Phetr. 

45 Phylip a gafodd * Nathaniel, 
ac a ddywedodd wrtho, Cawsom yr 


. |hwn yr ysgrifenodd PMoses yn y 
i» | gyfraith, a'r “prophwydi, am dano, 


Iesu ' o Nazareth, mab Joseph. 

46 A Nathanâel a ddywedodd 
wrtho, *A ddichon dim da ddyfod 
o Nazareth? Phylip a ddywedodd 


48. _ ' |wrtho, Tyred, a gwel, 


S. IOAN, II. 
47 lesu a ganfu Nathaniiel yn dy- 


fod atto ; ac a ddywedodd am dano, 
Wele Israeliad yn wir, *yn yr hwn 
nid oes d 

48 Nathanâel a ddywedodd wrtho, 
Pa fodd y'm hadwaenost? Iesu a 
attebodd ac a ddywedodd wrtho, 
Cyn i Phylip dy alw di, pan oeddit 
tan y ffigysbren, mi a'th welais di. 

49 Nathaniel a attebodd ac a 
ddywedodd wrtho ef, Rabbi, ti yw 
Mab Duw ; ti yw Brenhin Israel. 

50 Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd wrtho ef, O herwydd i mi 
ddywedyd i ti, Myfi ath welais di 
dan y ffigysbren, a ydwyt ti yn 
credu? ti a gei weled pethau mwy 
na'r rhai hyn. 

51 Ac efe a ddywedodd wrtho, Yn 
wir, yn wir, meddaf i chwi, " Ar ol 
hyn y gwelwch y nef yn agored, 


ac angelion Duw yn esgyn ac yn| 3 


disgyn ar Fab y dyn. 
PENNOD II. 

1 Orist yn troi y dwfr yn win : 12 yn myned 
i waered 4 Capernaum a Jerusalein: 14 ac 
yno yn bwrw y prynwyr a'r gwerthwyr allan 
o'r deml: 19 ynrhag-fynegi ei farwolaeth 
a'i adgyfodiad. 29 Llawer yn credu ynddo, 
o herwydd ei wyrthiau ; ond er hynny nid 
ymddiriedai efe iddynt am dano ei hun. 

'R trydydd dydd yr oedd prïod- 
as “yn Cana Galilea: a mam 
yr lesu oedd yno. 

2 A galwyd yr Iesu hefyd a'i 
ddisgyblion i'r brïodas. 

3 A phan ballodd y gwin, mam yr 
Iesu a ddywedodd wrtho ef, Nid 
oes ganddynt mo'r gwin. 

4 lesu a ddywedodd wrthi, ?* Beth 
sydd i mi a wnelwyf â thi, wraig ? 
“nì ddaeth fy awr i etto. 

5 Ei fam ef a ddywedodd wrth 
y gwasanaethwyr, Beth bynnag a 
ddywedo efe wrthych, gwnewch. 

6 Ac yr oedd yno chwech o ddyfr- 
lestri meini wedi eu gosod, “yn ol 
defod puredigaeth yr Iuddewon, y 
rhai a ddalient bob un ddau ffircyn 
neu dri. 

7 lesu a ddywedodd wrthynt, Llen- 
wch y dyfr-lestri o ddwfr. A hwy 
a'u llanwasant hyd yr ymyl. 

8 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Gollyngwch yn awr, a dygwch at 
lywodraethwr y wledd. A hwy a 
ddygasant. | 

9 A phan brofodd llywodraethwr 
y wledd y dwfr a wnaethid yn win, 
(ac ni wyddai o ba le yr ydoedd, 
eithr y gwasanaethwyr, y rhai a 


ollyngasent y dwfr, a_ wyddent.) | 


Y brïodas yn Oana. | 





u Gon. 28, 
y 


Mntt.4.11, 
uc 2. 9, 


a Edrych 
Jos. i). 23, 


b n 
pen. 19. 
20. 


ad Marc 7, 3, 





Bwrw y prynwyr allan o'r deml. 


Anno 

DOMINI 

E 90. 
e Matt. 12. 

46. 

f Matt. 21. 

12. 

Marc 11, 

15. 

Luc 19, 45, 
& Ps. (9, 9, 
h Matt. 12. 

25. 

pen. 6. 30, 

i Matt. 26. 
61. 


k Luc 24. 8, 


llywodraethwr y wledd a alwodd 
ar y prïod-fab, 

10 Ac a ddywedodd wrtho, Pob 
dyn a esyd y gwin da yn gyntaf; ac 
wedi iddynt yfed yn dda, yna un a 
fo gwaeth: tithau a gedwaist y gwin 
da hyd yr awrhon. 

ll Hyn o ddechreu gwyrthiau a 
wnaeth yr Iesu yn Cana Galilea, ac 
a eglurodd ei ogoniant; a'i ddis- 
gyblion a gredasant ynddo. 

12 1 Wedi hyn efe a aeth i waered 
i Capernaum, efe, a'i fam, *a'i frod- 
yr, a'i ddisgyblion: ac yno nid 
arhosasant nemmawr o ddyddiau. 

13 4 A phasc yr Iuddewon oedd 
yn agos: ar Iesu a aeth i fynu i 
Jerusalem ; 

14 f Ac a gafodd yn y deml rai yn 
gwerthu ychain, a defaìd, a chol- 
ommennod, a'r newidwyr arian yn 
eistedd. 

l5 Ac wedi gwneuthur fflangell 
o fân reffynnau, efe a'u gyrrodd 
hwynt oll allan o'r deml, y defaid 
hefyd a'r ychain; ac a dywalltodd 
allan arian y newidwyr, ac a ddym- 
chwelodd y byrddau: 

16 Ac a ddywedodd wrth y rhai 
oedd yn gwerthu colommennod, 
Dygwch y rhai hyn oddi yma; na 
wnewch dŷ fy Nhad i yn dŷ march- 
nad. 

17 A'i ddisgyblion a gofiasant fod 
yn ysgrifenedig, “Zêl dy dŷ di a'm 
hysodd i. 

18 Yna yr Iuddewon a attebas- 
ant ac a ddywedasant wrtho ef, 
h Pa arwydd yr wyt ti yn eì ddang- 
os i ni, gan dy fod yn gwneuthur 
y pethau hyn? 

19 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, 'Dinystriwch y 
deml hon, ac mewn tridiau y cyf- 
odaf hi. 

20 Yna yr Iuddewon a ddywedas- 
ant, Chwe blynedd a deugain y bu- 
wyd yn adeiladu y deml hon; ac 
a gyfodi di hi mewn tridiau * 

21 Ond efe a ddywedasai am deml 
cì gorph. 

22 Am hynny pan gyfododd efe o 
feirw, “ ei ddisgyblion ef a gofiasant 
iddo ddywedyd hyn wrthynt hwy: 
a hwy a gredasant, yr ysgrythyr, a'r 
gair a ddywedasai yr Iesu. 

23 1 Ac fel yr oedd efe yn Jerusa- 
lcm ar y pasc yn yr wyl, llawer a 
gredasant yn ei enw ef, wrth weled 
ei arwyddion a wnaethai efe. 


24 Ond nid ymddiriedodd yr Iesu 


937 


S. IOAN, III. 


iddynt am dano ei hun, am yr ad- 
waenai efe hwynt oll ; 

25 Ac nad oedd raid iddo dystiol- 
aethu o neb iddo am ddyn: o her- 
wydd 'yr oedd efe yn gwybod beth 
oedd mewn dyn. 

PENNOD III. 


1 Orist yn dysgu Nicodemus mor angenrheidiol 
yw ad-enedigaeth. 14 Am fydd yn ei farw- 
olaeth ef. 6 Mawr gariad Duw tu ag at y 
byd. l1S Oondemmiad am anghrediniaeth. 
29 Bedydd, tystiolaeth, ac athrawiaeth Ioan 
am Grist. 

WAS yr oedd dyn o'r Phariseaid, 

ai enw Nicodemus, pennaeth 
yr Iuddewon : 

2 *Hwn a ddaeth at yr Iesu liw nos, 
ac a ddywedodd wrtho, Rabbi, nyni 
a wyddom mai dysgawdwr ydwyt ti 
wedi dyfod oddi wrth Dduw: canys 
P ni allai neb wneuthur y gwyrthiau 
hyn yr wyt ti yn eu gwneuthur, oni 
bai fod “ Duw gyd âg ef. 

3 Iesu a attebodd ac a ddywedodd 
wrtho, Yn-wir, yn wir, meddaf i ti, 
“Oddi eithr geni dyn * drachefn, ni 
ddichon efe weled teyrnas Dduw. 

4 Nicodemus a ddywedodd wrtho, 
Pa fodd y dichon dyn ei eni, ac 
efe yn hen? a ddichon efe fyned 
i groth ei fam eilwaith, a'i eni? 

5 Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd, Yn wir, yn wir, meddaf i fi, 
Oddi eithr geni dyn o ddwfr ac 
o'r Yspryd, nì ddichon efe fyned i 
mewn i deyrnas Dduw. 

6 Yr hyn a aned o'r cnawd, sydd 
gnawd; ar hyn a aned or Ys- 
pryd, sydd yspryd. 

7 Na ryfedda ddywedyd o honof 
fi wrthyt, Y mae yn rhaid eich 
geni chwi ?* drachefn. 

8 "Y mae y gwynt yn chwytnu lle 
y mynno: a thi a glywi ei swn ef, ond 
ni wyddost o ba le y mae yn dyfod, 
nac i ba le y mae yn myned: felly 
mae pob un a'r a aned o'r Yspryd. 

9 Nicodemus a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, fPa fodd y dichon 
y pethau hyn fod € 

10 Iesu a attebodd ac a ddywedodd 
wrtho, A wyt tì yn ddysgawdwr yn 
Israel, ac ni wyddost y pethau hyn? 

ll £ Yn wir, yn wir, meddaf i ti, 
Mai yr hyn a wyddom yr ydym yn 
ei lefaru, a'r hyn a welsom yr ydym 
yn ei dystiolaethu ; a'n tystiolaeth 
ni nid ydych yn ei derbyn. 

12 Os dywedais i chwi bethau 
daearol, a chwithau nid ydych yn 
credu; pa fodd, os dywedaf i chwi 
bethau nefol, y credwch ? 


Orist yn dysgw Nicodemus. 


Anno 
DOMINI 
90. 





F Sam, 16. 
1 Chron, 
28. 9. 


pen, 6, 64. 
Act. 1. 24, 
Dat, 2, 23, 


& pen. 7. 50. 
a 19. 39, 


b pen, 9. 16, 
as, 


c Act. 10, 
99. 


â Tit. 3. 5. 
2 oddi fynu. 


9 oddi fynu. 
o Preg, Ll; 
5. 
MCor, 2 117 


f pen. 6. 52, 
O, 


8 pen. T. 16. 
n 8. 28. 
a 12. 49. 
a l4, 214, 


h ad, 92, 


Bedydd, Ioan. 


nì Ioan 4. 
9, 


o Luc 9, 56. 


P pen. 5. 24, 
a 6. 40, 47, 
a 20, ôl. 


0, 31 


8 pen. $. 12. 


r Job 24. 13, 
1. 


8 Neu, na 
ddatgudd- 
Eer, 


s pen. â. 2, 


t Matt 14, 


â Athro. 


upen.l.T 
15, 27, 34. 


x 1 Cor,4,7. 


5 gymmeryd 
dim iddo 
& hun. 


13 Ac ni esgynodd neb ì'r nef, 
oddi eithr yr hwn a ddisgynodd or 
nef, sef Mab y dyn, yr hwn sydd yn 
y nef. 

14 1 Ac “megis y dyrchafodd Mo- 
ses y sarph yn y diffaethwch, felly 
ly mae yn rhaid dyrchafu Mab y 


yn ; 
15 Fel na choller pwy bynnag a 
gredo ynddo ef, ond "caffael o hono 


' | fywyd tragywyddol. 


16 4 " Canys felly y carodd Duw y 
byd, fel y rhoddodd efe ei unig- 
anedig Fab, fel na choller pwy byn- 
nag a gredo ynddo ef, ond caffael o 
hono fywyd tragywyddol. 

17 9Oblegid ni ddanfonodd Duw ei 
Fab i'r byd i ddamnio y byd, ond 
fel yr achubid y byd trwyddo ef. 

18 1 P Yr hwn sydd yn credu yn- 
ddo ef, ni ddemnir:: eithr yr hwn 
nid yw yn credu, a ddamniwyd 
eisoes; o herwydd na chredodd yn 
enw unig-anedig Fab Duw. 

19 A hon yw y ddamnedigaeth, 
“ddyfod goleuni i'r byd, a charu o 
ddynion y tywyllwch yn fwy nar 
goleuni; canys yr oedd eu gweith- 
redoedd hwy yn ddrwg. 

20 O herwydd "pob un a'r sydd 
yn gwneuthur drwg, sydd yn cas- 
âu y goleuni, ac nid yw yn dyfod 
ir goleuni, fel *nad argyhoedder ei 
weithredoedd ef. 

21 Ond yr hwn sydd yn gwneuth- 
ur gwirionedd, sydd yn dyfod i'r 
goleuni, fel yr eglurhâer ei weith- 
redoedd ef, mai yn Nuw y gwnaed 
hwynt. 

22 1 Wedi y pethau hyn, daeth yr 
Iesu ai ddisgyblion i wlad Judea; 
ac a arhosodd yno gyd â hwynt, 
*ac a fedyddiodd. 

23 4 Ac yr oedd Ioan hefyd yn 
bedyddio yn Ainon, yn agos i Salim ; 
canys dyfroedd lawer oedd yno: a 
hwya ddaethant,ac a'u bedyddiwyd ; 

24 Canys *ni fwriasid Ioan etto 
y'ngharchar. 

25 Y Yna y bu ymofyn rhwng 
rhaŵ o ddisgyblion Ioan a'r IÏuddew- 
on, ynghylch puredigaeth. 

26 A hwy a ddaethant at Ioan, ac 
a ddywedasant wrtho, *Rabbi, yr 
hwn oedd gyd â thi y tu hwnt i'r 
Iorddonen, "am yr hwn y tystiolaeth- 
aist. ti, wele, y mae hwnnw yn bed- 
yddio, a phawb yn dyfod atto ef. 

27 Ioan a attebodd ac a ddywed- 


r| odd, *Ni ddichon dyn *dderbyn dim, 


oni bydd wedi ei roddi iddo o'r nef. 


988 


S IOAN, IV. 


28 Chwychwi eich hunain ydych 
dystion i mi, ddywedyd o honof fi, 
7 Nid myfi yw y Crist, eithr “fy mod 
wedi fy anfon o'i flaen ef. 

29 Yr, hwn sydd ganddo y brïod- 
ferch, yw y prïod-fab: ond * cyfaill 
y prïod-fab, yr hwn sydd yn sefyll 
ac yn ei glywed ef, sydd yn llawen- 
ychu yn ddirfawr oblegid llef y 
prïod-fab: y llawenydd hwn “mau 
fì gan hynny a gyflawnwyd. 

30 Rhaid ydyw iddo ef gynnyddu, 
ac 1 minnau leihâu. 

31 Yr hwn a ddaeth oddi uchod, 
? sydd goruwch pawb oll: yr hwn 
sydd o'r ddaear, sydd o'r ddaear, 
ac am y ddaear y mae yn llefaru: 
cyr hwn sydd yn dyfod o'r nef, 
sydd goruwch pawb. 

32 1A'r hyn a welodd efe ac a 
glywodd, hynny y mae efe yn eì 
dystiolaethu: ond nid oes neb yn 
derbyn ei dystiolaeth ef. 

33 Yr hwn a dderbyniodd ei dyst- 
iolaeth ef, *a seliodd mai geirwir 
yw Duw. 

34 Canys yr hwn a anfonodd Duw, 
sydd yn llefaru geiriau Duw; o- 
blegid nid wrth fesur y mae Duw 


yn rhoddi iddo ef yr Yspryd. | 


35 .Y mae y Tad yn caru y Mab, ac 
efe a roddodd bob peth yn ei law ef. 
36 £Yr hwn sydd yn credu yn y 
Mab, y mae ganddo fywyd tragy- 


wyddol: a'r hwn sydd heb gredu 
i'r Mab, ni wêl fywyd; eithr y mae| 
10 


digofaint Duw yn aros arno ef. 
PENNOD IV. 


1 Crist yn ymddiddan & gwraig o Samaria, ac 
yn ei ddatguddio eî hun iddi. 21 Ei ddis- 
gyblion yn rhyfeddw; 9l ac yntau, yn hys- 
bysw iddynt ei zêl tu ag at ogoniant Duw. 
99 Llawer o'r Samariaid yn credu ynddo; 
49 ac yntau yn myned ymaith i Galilea, ac 
yn iachâu mab y Uywydd oedd yn gorwedd 
yn glaf yn Capernaum. 


AN wybu yr Arglwydd gan hyn- 
ny glywed o'r Phariseaid fod 


Tystiolaeth Ioan am Grist. 


Anno 
DOMINI 
i. 


y p.a 1. 20, 
£ Mal. 3.1. 


6o'r eiddof 
Jf, &c, 


b pen, 1. 15, 


: 


Ê<, 


Marc 1. 2, 
Luc I. 17. 
aCan.5.1, 


c 1 Cor. 15. 
47. 


dad. ll. 
pen, 8. 26, 


e Rhuf. 3.4, 
lIoan 5.10, 


f Matt. 11. 


M 
. go 
- 
sc 
— XXX 





yr Iesu yn gwneuthur ac * yn bed- | pen.3.22, 


yddio mwy o ddisgyblion nag Ioan, 

2 (Er na fedyddiasai yr Iesu ei 
hun, eithr ei ddisgyblion ef,) 

3 Efe a adawodd Judea, ac a aeth 
drachefn i Galilea. 

4 Ac yr oedd yn rhaid iddo fyned 
(rwy Samaria. 

5 Efe a ddaeth gan hynny 1 ddin- 
as yn Samaria a elwid Sichar, ger| 
llaw y rhandir Pa roddasai Jacob 
i'w fab Joseph : 

6 Ac yno yr oedd ffynnon Jacob. 
Yr Iesu gan hynny yn ddiffygiol 


b Gen. 33. 
19. 
n 48. 22, 
Jos. 24, 32, 


| 


Orist yn ymddiddan 


Anno 
DOMINI 
; SO 





c 2 Bren. 17. 
Luc 9. 52, 


59. 
Act. 10, 28, 


d Jer. on. 15. 


e Pan 6. 90, 


f pen. 7, OS. 


£ Edrych 
pen. 6. 24. 


gan y daith, a eisteddodd felly ar y 
ffynnon: ac ynghylch y chweched 
awr ydoedd hi. 

7 Daeth gwraig o Samaria i dynnu 
dwfr: a'r Iesu a ddywedodd wrthi, 
Dyro i mi i yfed. 

8 (Canys ei ddisgyblion ef a aeth- 
ent i'r ddinas ìi brynu b 

9 Yna y wraig o Samaria a ddy- 
wedodd wrtho ef, Pa fodd yr ydwyt 
tì, a thi yn Iuddew, yn gofyn dïod 
gennyf fi, a myfi yn wraig o Sama- 
ria? oblegid “nid yw yr Iuddewon 
yn ymgyfeillach â'r Samariaid. 

10 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthi, Ped adwaenit tì 
ddawn Duw, a phwy yw yr hwn 
sydd yn dywedyd wrthyt, Dyro i 
mi i yfed ; tydi a ofynasit iddo ef, 
ac efe a roddasai i ti “ddwfr bywiol, 

ll Y wraig a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, nid oes gennyt ti ddim i 
godi dwfr, a'r pydew sydd ddwfn : 
o ba le gan hynny y mae gennyt ti 
y dwfr' bywiol hwnnw ? 

12 Ai mwy wyt ti na'n tad Jacob, 
yr hwn a roddodd i ni y pydew, ac 
efe ei hun a yfodd o hono, a feib- 
ion, a'i anifeiliaid? 

13 Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd wrthi, Pwy bynnag sydd yn 
yfed o'r dwfr hwn, efe a sycheda 
drachefn : 

14 Ond *pwy bynnag a yfo o'r dwfr 
a roddwyf fi iddo, ni sycheda yn 
dragywydd; eithr y dwfr a rodd- 
wyf iddo, fa fydd ynddo yn ffynnon 
o ddwfr yn tarddu i fywyd tragy- 
wyddol. | 

15 SY wraig a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, dyro i mi y dwfr hwn, 
fel na sychedwyf, ac na ddelwyf 
yma i godi dwfr. 

16 Iesu a ddywedodd wrthi, Dos, 
galw dy wr, a thyred yma. 

17 Y wraig a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Nid oes gennyf wr. Iesu a 
ddywedodd wrthi, Da y dywedaist, 
Nid oes gennyf wr, 

18Canys pumpowŷ$rafuiti; ar 


' |hwn sydd gennyt yr awrhon, nid yw 


2Luc T. 16, 
a.24, 19, 
pen. 6. 14, 


h Deut. 12. 
1 Bren. o. 
3. 

2 Chron.7. 
12. 


wr i ti : hyn a ddywedaist yn wir. 

19 Y wraig a ddywedodd wrtho ef, 
Arglwydd, *mi a welaf mai pro- 
phwyd wyt ti. 

20 Fin tadau a addolasant yn y 
mynydd hwn ; ac yr ydych chwi yn 
dywedyd mai * yn Jerusalem y mae 
y man lle y mae yn rhaid addoli. 

91 Iesu a ddywedodd wrthi hi, O 
wraig, cred fi, y mae yr awr yn dy- 


989 


S. IOAN, IV. 


fod, pryd nad addoloch y Tad, nac 
yn y mynydd hwn, nac yn Jerusalem. 


22 Chwychwi ydych yn addoli y|. 


peth ni wyddoch : ninnau ydym yn 
addoli 'y peth a wyddom: canys 
“iachawdwriaeth sydd o'r Iudd- 
ewon. 

23 Ond dyfod y mae yr awr, ac yn 
awr y mae hi, pan addolo y gwir 
addolwyr y Tad mewn yspryd a 
gwirionedd: canys y cyfryw y mae 
y Tad yn eu ceisio i'w addoli ef. 

24 ! Yspryd yw Dnw ; a rhaid i'r 
rhai o'i haddolant ef, addoli mewn 
yspryd a gwirionedd, 

25 Y wraig a ddywedodd wrtho, 
Mi a wn fod y Messïas yn dyfod, yr 
hwn a elwir Crist: pan ddelo hwn- 
nw, efe a fynega i ni bob peth. 

26 Iesu a ddywedodd wrthi hi, 
m Myfi, yr hwn wyf yn ymddiddan â 
thi, yw bwnnw. 

27 4 Ac ar hyn y daeth ei ddis- 
gyblion ; a bu ryfedd ganddynt ei 
fod ef yn ymddiddan â gwraig: 
er hynny nì ddywedodd neb, Beth 
a geisi? neu, Paham yr ydwyt yn 
ymddiddan â hi? 

28 Yna y wraig a adawodd ei dwfr- 
lestr, ac a aeth i'r ddinas, ac a ddy- 
wedodd wrth y dynion, 

29 Deuwch, gwelwch ddyn yr hwn 
a ddywedodd i mi yr hyn oll a 
wneuthum: onid hwn yw y Crist? 

30 Yna hwy a aethant allan o'r 
ddinas, ac a ddaethant atto ef. 

31 4 Yn y cyfamser y disgyblion 
a attolygasant iddo, gan ddywedyd, 
Rabbi, bwytta. 

32 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Y mae gennyf fi fwyd i'w fwytta yr 
hwn ni wyddoch chwi oddi wrtho. 

33 Am hynny y disgyblion a ddy- 
wedasant wrth eu eilydd, A ddug 
neb iddo ddm i'w fwytta * . 

34 Iesu a ddywedodd wrthynt, Fy 
mwyd i yw gwneuthur ewyllys yr 
hwn a'm hanfonodd, a gorphen ei 
waith ef. 

35 Onid ydych chwi yn dywedyd, 
Y mae etto bedwar mis, ac 42a y 
daw y cynhauaf? Wele, yr ydwyf 
fi yn dywedyd wrthych, Dyrchef- 
wch eich llygaid, ac edrychwch ar 
y meusydd; "canys gwŷnion ydynt 
eisoes 2r cynhauaf. 

36 A'r hwn sydd yn medi, sydd yn 
derbyn cyflog, ac yn casglu ffrwyth 
i fywyd tragywyddol: fel y byddo 
i'r hwn sydd yn hau, ac i'r hwn 
sydd yn medi, lawenychu ynghyd. 


Ii 


â'r wraig o Samaria. 


Anno 
DOMINI 
90. 





12 bren.l7. 
2) 


k Es, 2. 3. 


| Rhuf.9.4, 
o. 


1 2 Cor, 3. 
17, 


m pen. 9, 
7. 


n Matt. 9, 
Luc 10. 2, 


Tochâu FD y pendefig. 


Anno 
DOTFENN 





o pen. 17. 8. 


P Matt. 13. 
ô7. 


Marc 6. 4, 
Luc 4. 24, 


eL 


2 reolwr. 


ob. 1 


37 Canys yn hyn y mae y gair yn 
wir, Mai arall yw yr hwn sydd yn 
hau, ac arall yr hwn sydd yn medi. 

38 Myfi a'ch anfonais chwi i fedi 
yr hyn ni lufuriasoch: eraill alaf- 
uriasant, a chwithau a aethoch i 
mewn i'w llafur hwynt. 

39 T A llawer or Samariaid or 
ddinas honno a gredasant ynddo, o 
herwydd gair y wraig, yr hon oedd 
yn tystiolaethu, Efe a ddywedodd i 
mi yr hyn oll a wneuthum. 

40 Am hynny pan ddaeth y Sa- 
mariaid atto ef, hwy a attolygasant 
iddo aros gyd â hwynt. Ac efe a 
arhosodd yno ddeuddydd. 

41 A mwy o lawer a_gredasant 
ynddo ef oblegid ei air ei hun. 

42 Ahwy a “ddywedasant wrth y 
wraig, Nid ydym ni weithian yn 
credu oblegid dy ymadrodd di: 
canys “ni a'i clywsom e/ ein hunain, 
ac a wyddom mai hwn yn ddïau yw 
y Crist, Iachawdwr y byd. 

43 Ac ym mhen y ddeuddydd 
efe a aeth ymaith oddi yno, ac a 
aeth i Galilea. 

44 Canys Pyr Iesu ei hun a dyst- 
iolaethodd, nad ydyw prophwyd 
yn cael anr hydedd yn ei wlad ei hun. 

45 Yna pan ddaeth efe i Galilea, y 
Galileaid a'i derbyniasant ef, wedi 
iddynt weled yr holl bethau a 
wnaeth efe yn Jerusalem ar yr wyl: 
canys hwythau a ddaethant i'r wyl. 

46 Felly yr Iesu a ddaeth drachefn 
1 Cana yn Galilea, “lle y gwnaeth 
efe y dwfr yn win. Ac yr oedd 
rhyw “bendefig, yr hwn yr oedd ei 
fab yn glaf yn Capernaum. 

47 î Pan glybu hwn ddyfod o'r 
Iesu o Judea i Galilea, efe a aeth 
atto ef, ac a attolygodd iddo ddyfod 
i waered, a iachâu ei fab ef: canys 
yr oedd efe ym mron marw. 

48 Yna Iesu a ddywedodd wrtho 
ef, "Oni welwch chwi arwyddion a 
rhyfeddodau, ni chredwch. 

49 Y pendefig a ddywedodd wrtho 
ef, O Arglwydd, tyred i waered cyn 
marw fy machgen. 

50 Iesu a ddywedodd wrtho ef, 
Dos ymaith ; y mae dy fab yn fyw. 
A'r gwr a gredodd y gair a_ddy- 


'Ìwedasai Iesu wr tho, ac efe a aeth 


ymaith. 

5l Ac fel yr oedd efe yr awrhon 
yn myned i waered, ei weision a 
gyfarfuant âg ef, ac a fynegasant, 
gan ddywedyd, Y mae dy fachgen 
yn fyw. 





990 


S, IOAN, V. 


Iachâw y claf wrth y Wyn. 


52 Yna efe a ofynodd iddynt yr|_ Anno 


awr y gwellhasai arno. A hwy a 
ddywedasant, wrtho, Doe, y seitEfdd 
awr, y gadawodd y cryd ef. 

58 Yna y gwybu y tad mai yr awr 
honno oedd, yn yr hon y dywedasai 
Iesu wrtho ef, Y mae dy fab yn fyw. 
Ac efe a gr edodd, a'i holl dŷ. 

54 Yr ail ar wydd yma drachefn a 
wnaeth yr Iesu, wedi dyfod o Judea 
1 Galilea. 

PENNOD V. 

1 Yr Iesu ar y dydd Sabbath yn iachâu yr 
hwn a fuasai, glaf namyn dwy flynedd deu- 
gain: 10 a'r Iuddewon am hynny yn cwer- 
ylu, ac yn eî erlid ef. ÂT Yntau yn atteb 
drosto ei, hun, ac yn eu hargyhoeddi hwy, gan 
ddangos pwy ydyw ef, irwy dystiolaeth ei 
Dad, 92 ac Ioan, ôl a'i weithredoedd eì 
hun, 99 a'r ysgrythyrau. 

WED! hynny yr oedd *gwyl 

yr luddewon ; a'r Iesu a aeth 

i fynu i Jerusalem. 

2 Ac y mae yn Jerusalem, wrth 
* farchnad y defaid, lyn a elwir yn 
Hebraeg, Bethesda, ag iddo bìîm 
porth ; 

3 Yn y rhaì y gorweddai llïaws 
mawr o rai cleifion, deillion, cloff- 
ion, gwywedigion, yn disgwyl am 
gynhyrfiad y dwfr. 

4 Canys angel oedd ar amserau yn 
disgyn i'r llyn, ac yn cynhyrfu y 
dwfr: yna yr hwn a elai i mewn 
yn. gyntaf ar ol cynhyrfu y dwfr, 
a âi yn iach o ba glefyd bynnag a 
fyddai arno. 

5 Ac yr oedd rhyw ddyn yno, yr 
hwn a fuasai *glaf namyn dwy flyn- 
edd deugain. 

6 Yr Iesu, pan welodd hwn yn 
gorwedd, a gwybod ei fod ef felly 
yn bir o amser bellach, a ddywed- 
odd wrtho, A fynni di dy wneuthur 
yn iach ? 

7 Y claf a attebodd iddo, Ar- 
glwydd, nid oes gennyf ddyn i'm 
bwrw i' llyn, pan gynhyrfer y 
dwfr: ond tra fyddwyf íi yn dyfod, 
arall a ddisgyn o'm blaen i. 

8 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
P Cyfod, cymmer dy wely i fynu, a 
rhodia. 

9 Ac yn ebrwydd y gwnaed y dyn 
yn iach ; ac efe a gododd ei wely, 
ac a rodiodd. A'r cSabbath oedd 
y diwrnod hwnnw. 

10 1 Am hynny yr Iuddewon a 
ddywedasant wrth yr hwn a wnaeth- 
id yn iach, “Y Sabbath yw hi: nid 
cyfreithlawn i ì ti godi dy wely. 

]l Efe a attebodd iddynt, Yr hwn 


DOMINI 
90. 





A.D.31. 
a Lef. 25. 2, 
Deut.16.1. 


2 borth. 


3 mewn 
gwendid, 


ê 
b Matt.9, 6. 
Marc >,11. 
Luc 5. 24, 


c pen. 9, 14, 


d Ixod, 20. 
10, 
Neh.13,19, 
yen M.21. 


Matt. a0 ar 
Marc 2, 24, 
Luc 6. 2. 













Orist yn atteb 





Anno 
DOMINI 
iia 





4 Neu, er 
bod Lyrfa 
neu, a 
thyrfa) yn 

e Matt. 12, 


45. 
pen. $. 11. 


f pen. 14. 10. 


£ pen. 7, 19, 


h pen. 10.39. 
| hil. 2, 6. 
9 gywradd. 





k pon. 3. 90. 


î Matt. 11. 
97.8 28, 18. 
ad. 27. 
pen. 3. 30, 
al. 


| m I Ioan 2, 
WW 


n pen. 3, 18, 
a 6. 40, 47. 
a8. ôl, 











a'm gwnaeth ì yn iach, efe a ddy- 


wedodd wrthyf, Cyfod dy wely, a 
rhodia. 

12 Yna hwy a ofynasant iddo, Pwy 
yw y dyn a ddywedodd wrthyt ti, 
Cyfod dy wely, a rhodia ? 

13 A'r hwn a iachasid ni wyddai 
pwy oedd efe: canys yr Iesu a gil- 
iasai “o'r dyrfa oedd yn y fan honno. 

14 Wedi hynny yr Iesu a'i cafodd 
ef yn y deml, ac a ddywedodd wrtho, 
Wele, ti a wnaethpwyd yn iach: *na 
phecha mwyach, rhag digwydd i ti 
beth a fyddo gwaeth. 

15 Y dyn a aeth ymaith, ac a fyn- 
egodd i'r Iuddewon, mai yr lesu 
oedd yr hwn a'i gwnaethai ef yn iach. 

16 Ac am hynny yr Iuddewon a 
erlidiasant yr Iesu, ac a geisiasant 
ei ladd ef, oblecid iddo wneuthur 
y pethau hyn ar y Sabbath. 

17 S Ond yr Iesu a'u hattebodd 
hwynt, fY mae fy Nhad yn gweithio 
hyd yn hyn, ac yr ydwyf finnau yn 
gweithio. 

18 Am hyn gan hynny yr Ïudd- 
ewon £a geisiasant yn fwy ei ladd ef, 
oblegid nid yn unig iddo dorri y 
Sabbath, ond hefyd iddo ddywedyd 
fod Duw yn Dad iddo, kgan ei 
wneuthur ei hun yn 5gystal â Duw. 

19 Yna yr Iesu a attebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Yn wir, yn wir, 
meddaf i chwi, íNi ddichon y Mab 


: I wneuthur dim o hono ei hunan, 


eithr yr hyn a welo efe y Tad yn ei 
wneuthur: canys beth bynnag y 
mae efe yn ei wneuthur, hynny 
hefyd y mae y Mab yr un ffunud yn 
ei wneuthur. 

20 Canys y “Tad sydd yn caru y 
Mab, ac yn dangos iddo yr hyn oll 
y mae efe yn ei wneuthur: ac efe 
a ddengys iddo ef weithredoedd 
mwy na'r rhai hyn, fel y rhyfedd- 
och chwi. 

21 Oblegid megis y mae y Tad yn 
cyfodi y rhai meirw, ac yn ew byw- 
hâu; felly hefyd y mae y Mab yn 
bywhâu y rhai a fynno. 

22 Canys y Tad nid yw yn barnu 
neb; eithr !efe a roddes bob barn 
i'r Mab: 

23 Fel yr anrhydeddai pawb y 
Mab, fel y maent yn anrhydeddu y 
Tad. "Yr hwn nid yw yn anrhyd- 
eddu y Mab, nid yw yn anrhydeddu 
y Tad yr hwn a'i hanfonodd ef. 

24 Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
" Y neb sydd yn gwrandaw fy ngair 
i, ac yn credu i'r hwn a'm hanfon- 


991 


S. IOAN, V. 





odd i, a gaiff fywyd tragywyddol, 
ac ni ddaw i farn ; eithr efe a aeth 
trwodd o farwolaeth i fywyd. 

25 Yn wir, yn wir, meddaf ìi chwi, 
Y mae yr awr yn dyfod, ac yn awr 


yr Iuddewon. 


Anno 
DOMINI 
al. 





y mae, *pan glywo y meirw lef|9h 2! 


Mab Duw: a'r rhai a glywant, a 
fyddant byw. 

26 Canys megis y mae gan y 
Tad fywyd ynddo ei hunan, felly 
y rhoddes efe i'r Mab hefyd fod 
ganddo fywyd ynddo ei hun ; 

27 Ac Pa roddes awdurdod iddo i 
wneuthur barn hefyd, o herwydd 
eì fod yn Fab dyn. 

28 Na ryfeddwch am hyn: canys 
y mae yr awr yn dyfod, yn yr hon 
y caiff pawb a'r sydd yn y beddau 
glywed ei leferydd ef; 

29 A “hwy a ddeuant allan: y 
rhai a wnaethant dda, ìi adgyfodiad 


Uywyd; ond y rhai a wnaethant! 


ddrwg, i adgyfodiad barn. 

40 'Ni allaf fi wneuthur dim o 
honof fy hunan: fel yr ydwyf yn 
clywed, yr ydwyf yn barnu: am 
barn i sydd gyfiawn; canys “nid 
ydwyf yn ceisio fy ewyllys fy hunan, 
ond ewyllys y Tad yr hwn a'm han- 
fonodd 1. 

31 Os ydwyf fi yn tystiolaethu am 
danaf fy hunan, nid yw fy nhystiol- 
aeth i wir. 

32 “Arall sydd yn tystiolaethu 
am danaf fi; ac mi wn mai gwir yw 
y dystiolaeth y mae efe yn ei thyst- 
iolaethu am danaf fi. 

33 *Chwychwi a anfonasoch at 
Ioan, ac efe a ddug dystiolaeth i'r 
gwirionedd. 

34 Ond myfi nid ydwyf yn derbyn 
tystiolaeth gan ddyn: eithr y peth- 
au hyn yr ydwyf yn eu dywedyd, 
fel y gwareder chwi. 

35 Efe oedd ganwyll yn llosgi, ac 
3yn goleuo; a “chwithau oeddych 
ewyllysgar i orfoleddu dros amser 
yn ei oleuni ef. 

36 1 Ond *y mae gennyf fi dystiol- 
aeth fwy nag Ioan : canys Py gweith- 
redoedd a roddes y Tad i mi i'w 
gorphen, y gweithredoedd hynny y 
rhai yr ydwyf fi yn eu gwneuthur, 
sydd yn tystiolaethu am danaf fi, 
maì y Tad a'm hanfonodd i. 

37 A'r Tad, yr hwn a'm hanfonodd 
ì, “efe a dystiolaethodd am danaf fi. 
Ond ni chlywsoch chwi ei lais ef 
un amser, *$ac ni welsoch ei wedd ef. 

38 Ac nid oes gennych chwi mo'i 


air ef yn aros ynoch : canys yr hwn | Jl & 


| 


P ad. 22, 


|] 
aa. 
Edrych 
? 


gDan.l2.2.| ' 
Matt. 25. 
Ê 46. 





& pen. 6. 29. 


t pen. $. 14. 


u Matt. 2. 
1i. a 1140. 


xz pen. 1.10, 
19, 2îs 


tJ 
. 
w—_-- 5 0N: - Xi U  € iu 


Ta Petr I: 
19. 

z Edrych 
Matt. 13. 
20 


alIoan). 


b yen, 10. 
2. 


! 
| 
| 


c Matt. 3. 
11a L120, 
pen. 8. 18. 


d Deut, 4, 







l Tim.1. 
lT.a G,l16, 


Crist yn porthi y pŵm mal, S. IOAN, VI. ac yn rhodio ar y mor. 


brofi ef: canys efe a wyddai beth 
yr oedd efe ar fedr ei wneuthur.) 30. 
7 Phylip a'i hattebodd ef, “ Gwerth 


a. anfonodd efe, hwnnw nid ydych 
chwi yn credu iddo. 
39 4 «Chwiliwch yr ysgrythyrau; 
































4a N . c Edrych 
254.16. |canys ynddynt hwy yr ydych chwi dau cân ceiniog o fara nid yw ddig-| Num,ll. 
Act MT. 1L, yn eddwl al bywyd tragywydd- | on iddynt hwy, fel y gallo pob un o LU” 
Deut. 1s. |ol: a fhwynt-hwy yw y rhai sydd honynt gymmeryd ychydig. 
3, 18. . U : 
Lnc 4.97, | yn tystiolaethu am danaf fi. 8 Un o'i ddisgyblion a ddywedodd 
h ED a 49 Ond ni fynnwch chwi ddyfod wrtho, Andreas, brawd Simon P etr, 
attaf fi, fel y caffoch fywyd. 9 Y mae yma ryw fachgennyn, a 
| 41 Nid ydwyf fi yn derbyn gogon- | chanddo bìm torth haidd, a dau 
| iant oddi wrth ddynion. bysgodyn: “ond beth yw hynny |“2Bren&] 
42 Ond myfi a'ch adwaen chwi, nad | rhwng cynnifer? : 
oes gennych gariad Duw ynoch. , 10 A'r Iesu a ddywedodd, Perwch 
43 Myfi a ddeuthum yn enw fy | iT dynion eistedd i lawr. Ac yr 
Nhad, ac nid ydych yn fy nerbyn | oedd glaswellt lawer yn y fan hon- 
i: os arall a ddaw yn ei enw ei | 20. Felly y gwŷr a eisteddasant 1 
hun, hwnnw a dderbyniwch. lawr, ynghylch pìm mil o nifer. 
g pen. 12. 445 Pa fodd y gellwch chwi gredu, ulA r Iesu a gymmerth y torthau, 
| y rhai ydych yn derbyn gogoniant | âc wedi iddo ddiïolch, ele a'u rhan- 
»Rnuf.2. | gan eich gilydd, ac heb geisio hy nodd i'r disgyblion, a'r disgyblion 
zs gogoniant sydd oddi wrth Dduw | i'r rhai oedd yn eistedd ; felly hef- 
yn unig? yd o'r pysgod, cymmaint ag a fyn- 
45 Na thybiwch y cyhuddaf fi | nasant. mw” 
ì Rhuf,?. chwi wrth y Tad: !y mae a'ch cy- 12 Ac wedi eu digoni hwynt, efe 






a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, 
Cesglwch y briw-fwyd gweddill, fel 
na choller dim. 

13 Am hynny hwy a'w casglasant, 
ac a lanwasant ddeuddeg basgedaid 
o'r briw-fwyd o'r pum torth haidd a 


hudda chwi, sef Moses, yn yr hwn 
yr ydych yn gobeithio. 

46 Canys pe credasech chwi i Mo- 
ses, chwi a gredasech i minnau: 
'Moblegid “am danaf fi yr ysgrifen- 






















»1s.13. |odd efe. i 
1.1. | 47 Ond os chwi ni chredwch i'w | weddillasai gan y rhai a fwyttasent. 
cn,“ | ysgrifeniadau ef, pa fodd y cred-| 14 Yna y dynion, pan welsant yr 
A2352. | wch i'm geiriau i? ass CU a wnaetliol y Lu a ddy- H- | 
wedasant, Hwn yn ddïau yw “*y|'mw!* 
PENNOD VI. ; prophwyd oedd ar ddyfod i'r byd. | vn 21. | 
1 Orist yn porthi pŵm mil o bobl â phîm torth l5 TT Yr Iesu ean hynn an 
a dau bysgodyn: 15 a'r bobl o herwydd b bodlŴll 2 yd n bod 
hynny yn ceisio e& wneuthur ef yn frenhin : uy u eu O wy ar iedr ay ÏO U 
16 yntau yncilio o'r neilldu, ac yn rhodio ar | w1 gipio ef i'w wneuthur yn frenhin, 
y môr at eì ddisgyblion: 26 ac yn ceryddu | a giliodd drachefn i'r mynydd, ei 
y bobl oedd yn heidio ar eî ol, a holl gnawdol | lyunan vn uni ; 
wrandawyr ei aîr: 92 ac yn dangos maâ efe ” tU h Ê "haodd hí. eî ddis Isa 
yw bara y bywyd i'r ffyddloniaid. 66 Llawer 16 A phan hwyrnao 1, êl ddis- 9. |t 
o ddisgyblion yn ymadael âg ef. 68 Petr yn | gyblion a aethant i waered at y môr. | Mare 6.47. | 
ei gyffesu ef. (O Bod Judas yn gythraul. 17 Ac wedi iddynt ddringo i long, | 
A.D.22. hwy a aethant dros y môr i Caper- 


N N 7 EDI y pethau hyn yr aeth yr 
Iesu dros fôr Galilea, hwnnw 


yw môr Tiberias. 

2 A thyrfa fawr ai canlynodd 
ef; canys hwy a welsent ei arwydd- 
ion, y rhai a wnaethai efe ar y 
cleifion. 

3 A'r Iesu a aeth i fynu i'r myn- 
ydd, ac a eisteddodd yno gyd â'i 
ddisgyblion. 

4 ^A'r pasc, gwyl yr Iuddewon, 
oedd yn agos. 

5 $ "Yna yr Iesu a ddyrchafodd e4 
lygaid, ac a welodd fod tyrfa fawr 
yn dyfod atto; ac a ddywedodd 
wrth Phylip, O ba le y prynwn ni 
fara, fel y caffo y rhai hyn fwytta ? 
6 (A hyn a ddywedodd efe i'w 


naum. Ac yr oedd hi weithian yn 
dywyll, a'r Iesu ni ddaethai attynt 
hwy. 

18 A'r môr, gan wynt mawr yn 
chwythu, a gododd. 

19 Yna, wedi iddynt rwyfo yng- 
hylch pump ar hugain neu ddeg 
ar hugain o ystadiau, hwy a welent 






























yr Iesu yn rhodio ar y môr, ac yn 
nesâu at y llong ; ac a ofnasant, 
20 Ond efe a ddywedodd wrthynt, 
Myfi yw ; nac ofnwch. 
21 Yna y derbyniasant ef yn chwan- 
nog i'r llong: ac yn ebrwydd yr 
oedd y llong wrth y tir yr oeddynt, 
yn myned iddo. 
22 * Trannoeth, pan welodd y 


a Lef. 23.5, 


Deut. 16. 1, 
b Matt. 14. 
M 


Marc 6.30. 
Luc 9, 12. 













994 





) 


Orist yw bara y bywyd 


Anno | dyrfa oedd yn sefyll y tu hwnt i'r 
DOMIN! môr, nad oedd un llong arall yno 
ond yr un honno i'r hon yr aethai 
ei ddisgyblion ef, ac nad aethai yr 
Iesu gyd âi ddisgyblion ir llong, 
ond myned o'i ddisgyblion ymaith 
eu hunain; 

23 (Eithr llongau eraill a ddaeth- 
ent o Tiberias yn gyfagos i'r fan 
lle y bwyttasent hwy fara, wedi i'r 
Arglwydd roddi diolch :) 

24 Pan welodd y dyrfa gan hynny 
nad oedd yr Iesu yno, na'i ddisgybl- 
ion, hwythau a aethant i longau, 
ac a ddaethant ìi Capernaum, dan 
geisio yr Iesu. 

25 Ac wedi iddynt ei gael ef y tu 
hwnt ir môr, hwy a ddywedasant 
wrtho, Rabbi, pa bryd y daethost 
ti yma? 

26 Yr Iesu a attebodd iddynt, 
ac a ddywedodd, Yn wir, yn wir, 


meddaf i chwi, Yr ydych chwi yn 
fy ngheisio i, nid o herwydd 1 chwi 
7.0: 
6.1. 





weled y gwyrthiau, eithr o her- 
wydd i chwi fwytta o'r torthau, a'ch 
digoni. 

27 *Llafuriwch nid am y bwyd a 
3dderfydd, eithr am “y bwyd a bery 
i fywyd tragywyddol, yr hwn a 
ddyry Mab y dyn i chwi: 
hwn a seliodd Duw Dad. 

28 Yna y dywedasant wrtho, Pa 
beth a wnawn ni, fel y gweithredom 
weithredoedd Duw * 

29 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd 'wrthynt, ' Hyn yw gwaith 
Duw; credu o honoch yn yr hwn 
a anfonodd efe. 

30 Dywedasant gan hynny wrtho 
ef, “Pa arwydd yr ydwyt ti yn ei 
wneuthur, fel y gwelom, ac y cred- 
om i tì? pa beth yr wyt ti yn ei 
weithredu ? 


1Exod6. | ôl 'Ein tadau ni a fwyttasant y 
Num.u.1.| manna yn yr anialwch, fel y mae 
acn103.| yn ysgrifenedig, "Efe a roddodd 
24,25. _ |1ddynt fara o'r nef i'w fwytta. 


32 Yna yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
Nid Moses a roddodd i chwi y bara 
o'r nef: eithr fy Nhad sydd yn 
rhoddi i chwì y gwir fara o'r nef. 


n Edrych | 
“Rh 15. 


wastadol. 
| 35 A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, 


9 pen. 4. 14. 
& . 


1. 31. | Myfi yw bara y bywyd. * Yr hwn 


993 


S IOAN, VI. 


h canys | 


sydd yn dyfod attaf fi, ni newyna; 
ar hwn sydd yn credu ynof íi, ni 
sycheda un amser. 

36 Eithr dywedais wrthych, i chwi 
fy ngweled, ac nad ydych yn credu. 

37 Yr hyn oll y mae y Tad yn 
ei roddi i mi, a* ddaw attaf fi: ar 
Phwn a ddêl attaf fi, nis bwriaf ef 
allan ddim. 

38 Canys myfi a ddisgynais o'r 
nef, “nid i wneuthur fy ewyllys fy 
hun, ond ewyllys yr hwn a'm han- 
fonodd. 

39 A hyn yw ewyllys y Tad am 
hanfonodd ì; 'or cwbl a roddes 
efe i mi, na chollwn ddim o hono, 
eithr bod i mi ei adgyfodi ef yn 
y dydd diweddaf. 

40 A hyn yw ewyllys yr hwn am 
hanfonodd i; *cael o bob un a'r sydd 
yn gweled y Mab, ac yn credu yn- 
ddo ef, fywyd tragywyddol: a myfi 

ai hadgyfodaf ef yn y dydd diw- 
— eddaf. 

41 Yna yr Iuddewon a rwgnach- 
'asant *yn ei erbyn ef, o herwydd 
iddo ddywedyd, Myfi yw y bara a 
ddaeth i waered o'r nef. 

42 A hwy a ddywedasant, * Onid 

| hwn yw Iesu mab Joseph, tad a 
mam yr hwn a adwaenom ni? pa 

| fodd gan hynny y mae efe yn dy- 
wedyd, O'r nef y disgynais? 

43 Yna yr Iesu a attebodd ac a 
ddywedodd wrthynt, Na furmurwch 
wrth eich gilydd. 

44 “Ni ddichon neb ddyfod attaf 
fi, oddi eithr i'r Tad, yr hwn a'm 
hanfonodd, ei dynnu ef: a myfi ai 

| hadgyfodaf ef y dydd diweddaf. 

45 *Y mae yn ysgrifenedig yn y 
prophwydi, A phawb a fyddant wedi 

eu dysgu gan Dduw. Pob un gan 








hynny a clywodd gan y Tad, ac a 
| ddysgodd, sydd yn dyfod attaf íi. 
| 46 ? Nid o herwydd gweled o neb 
y Tad, ond yr hwn sydd o Dduw; 
efe a welodd y Tad. 

47 Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
zYr hwn sydd yn credu ynof fi, 
sydd ganddo fywyd tragywyddol. 

48 Myfi yw bara y bywyd. 

49 »lich tadau chwi a fwyttas- 
ant y manna yn yr anialwch, ac a 
fuont, feirw. 

50 PHwn yw y bara sydd yn dyfod 
i waered o'r nef, fel y bwyttao dyn 
o hono, ac na byddo marw. 

5l Myfi yw y bara bywiol, “yr hwn 
a ddaeth 1 waered o'r nef. Os bwytty 


neb or bara hwn, efe a fydd byw 


i'r ffyddloniaid. | 


Anno 
DOMINI 
hya 





P Matt, 24.0] 
pên. 10. 28, 
2 Tim. 2. 
1 Ionn a 
19. 

9 Matt. 26. 
pen, ô. 20, 

r pen. 10. 


2S.n 17.12. 
als.9, 


sad. 21, 54. 
pen. 2. 15, 
16. â 4. 14. 


4 am hynny. 


t Matt, 13, 
0. 

Marc 6, 3. 

Luc 4. 22, 


uCan.l. & 
ad. 65, 


z Es. 54. 13, 
Jer. ôl, 34, 
Heb. &. 10, 
a.l0. 16. 


y Matt. 1L 
“YW 
Luc 10. 22, 
pen, 1. 18. 
a7. 29. 
a &. 19, 


£pen. o. l6 
O AU 








Orist yw bara y bywyd. 





2. |fi, yw fy nghnawd i, yr hwn a 


He, |Foddaf fi dros fywyd y byd. 

















































d Heb. 10 
7” 092 na yr Iaddewon *a ymryson- 
4c ”|asant â'u gilydd, gan ddywedyd, 


fPa fodd y dichon hwn roddi i ni 
ei gnawd i'w fwytta? 

53 Yna yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
Oni “fwyttêwch gnawd Mab y dyn, 
ac onŵ yfwch ei waed ef, nìd oes 
gennych fywyd ynoch. 

54 hYr hwn sydd yn bwytta fy 
nghnawd i, ac yn yfed fy ngwaed 1, 
sydd ganddo fywyd tragywyddol: 
ac myfi a'i hadgyfodaf ef yn y dydd 
diweddaf. 

55 Canys fy nghnawd i sydd fwyd 
yn wir, 2m gwaed i sydd ddïod yn 
wir, 

56 Yr hwn sydd yn bwytta fy 
nghnawd i, ac yn yfed fy ngwaed 
i, sydd yn aros ynof fi, a minnau 
ynddo yntau. 

57 Fel yr anfonodd y Tad byw fi, 


& Matt. 26, 
Z0, 29. 


b ad, 27. 
pen. 4, 14, 


felly yr hwn sydd yn fy mwytta i, 
yntau a fydd byw trwof fi. 

58 !Dyma y bara a ddaeth ìi waered 
o'r nef : nid megis y bwyttaodd eich 
tadau chwi y manna, ac y buont 
feirw. Y neb sydd yn bwytta y bara 
hwn, a fydd byw yn dragywydd. 

59 Y pethau hyn a ddywedodd efe 
yn y synagog, wrth athrawiaethu 
yn Capernaum. 

60 Llawer gan hynny o'i ddisgybl- 
ion, pan glywsant, a. ddywedasant, 
Caled yw yr ymadrodd hwn; pwy 
a ddichon wrandaw arno? 

61 Pan wybu yr Iesu ynddo ei 
hun, fod ei ddisgyblion yn grwg- 
nach am hyn, efea ddywedodd wrth- 
ynt, A ydyw hyn yn eich rhwystro 
chwi? 

62 Beth gan hynny os gwelwch 


i ad. 50, 51, 


*pn2 |Fab y dyn yn dyrchafu “lle yr oedd 
Eph.4.s. | efe o'r blaen ? 


!20er.36.| 63 !Yr yspryd yw yr hyn sydd 
yn bywhâu; y enawd nid yw yn 
llesâu dim: y geiriau yr ydwyf fi 
yn eu llefaru wrthych, yspryd yd- 
ynt, a bywyd ydynt. 

64 Ond y mae o honoch chwi rai 
nid ydynt yn credu. Canys "yr Iesu 
a wyddai o'r dechreuad, pwy oedd 
y rhai nid oedd yn credu, a phwy 
oedd yr hwn a'i bradychai ef. 

65 Ac efe a ddywedodd, Am 
hynny "y dywedais wrthych, na 
ddichon neb ddyfod attaf fi, oni 


994 


n ad, 44, 45. 


S. IOAN, VIL 





tY yn dragywydd. A'r *bara a roddaf 


ac yr ydwyf fi yn byw trwy y Tad: 


bydd wedi ei roddi iddo oddi wrth 
fy Nhad. 

66 íl O hynny allan llawer o'i ddis- 
gyblion ef a aethant yn eu hol, ac 
ni rodiasant mwyach gyd âg ef. 

67 Am hynny yr Iesu a ddywed- 
odd wrth y deuddeg, A fynnwch 
chwithau hefyd fyned ymaith ? 

68 Yna Simon Petr a'i hattebtodd 
ef, O Arglwydd, at bwy yr awn ni? 
gennyt ti y mae geiriau bywyd 
tragywyddol. 

69 Ac yr ydym ni yn credu, ac 
yn gwybod mai Ptydi yw y Crist, 
Mab y Duw byw. 

70 Iesu a'u hattebodd hwynt, 1“Oni 
ddewisais i chwychwi y deuddeg, 
rac o honoch y mae un yn ddiafol? 

71 Eithr efe a ddywedasai am 
Judas Iscariot, 7:2b Simon: canys 
hwn oedd ar fedr ei fradychu ef, 
ac efe yn un o'r deuddeg. 

PENNOD VIL 
1 Iesu yn argyhoeddi rhyfyg a hyfder eî gêr- 

aint: lO yn myned â fynu o Galilea â wyl y 

pebyll: 14 yn dysgu yn y deml. 40 Amryw 

dyb am dano ef ym mAlith y bobl. 45 Y 

Phariseaid yn ddigllawn am na ddaliasai 

eu swyddogion hwy ef ; ac yn rhoddi sen î 

Nicodemus am gymmeryd eî Ulaid ef. 

'R Iesu a rodiodd ar ol y peth- 

au hyn yn Galilea: canys nid 

oedd efe yn chwennych rhodio yn 

Judea, oblegid bod yr Iuddewon 
yn ceisio ei ladd ef. 

2A gwyl yr Iuddewon, sef gwyl 
y pebyll, oedd yn agos. 

3 PAm hynny ci frodyr ef a ddy- 
wedasant wrtho, Cerdda ymaith 
oddi yma, a dos i Judea ; fel y gwelo 
dy ddisgyblion dy weithredoedd di 
y rhai yr ydwyt yn eu gwneuthur. 

4 Canys nid oes neb yn gwneuthur 
dim yn ddirgel, ac yntau yn ceisio 
bod yn gyhoedd: od wyt ti yn 
gwneuthur y pethau hyn, amlyga 
dy hun i'r byd. 

5 Canys “nid oedd ei frodyr yn 
credu ynddo. 

6 Yna yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt hwy, *Ni ddaeth fy amser i 
etto: ond eich amser chwi sydd yn 
wastad yn barod. 

7 *Ni ddichon y byd eich casâu 
chwi; ond myfi y mae yn ei gasâu, 
fo herwydd fy mod i yn tystiol- 
aethu am dano, fod ei weithred- 
oedd ef yn ddrwg. 

8 Ewch chwi i fynu i'r wyl hon: 
nid wyf fi etto yn myned i fynu i'r 
wyl hon, Soblegid ni chyflawnwyd 
fy amser ì etto, 


Oyffes Petr am Grist. 








o Act. 5. 20. 


P Mott. 16, 
pen. l. 49, 
nll.27. 

8 Euc 6. 13, 


r pen. 13. 27. 


a Lef, 23, 34, 


b Matt. 12. 
“ 


406. 
Marc 3, 31, 
Act.l.l, 





cMarceo, 21. | 


d pen. 2, â, 
a. >O. 
ad. 8, 20, 


epen.l5. 19, | 


f pen, 3. 19, | 


E£ pon. 8. 20, 


Orist yn dysgw 









h pen. 11. 
50. 


í pen. 9. 16. 
a 10. 19. 


k Matt. 21. 
46 | 


Luc 7, 16. 
pen. 6. 14, 
ad. 40. 





9 Gwedi iddo ddywedyd y peth- 
au hyn wrthynt, efe a arhosodd yn 
Galilea. 

10 T Ac wedi myned o'i frodyr 
ef i fynu, yna yntau hefyd a aeth 


ì fynu i'r wyl; nid yn amlwg, ond. 


megis yn ddirgel. 

ll ^Yna yr Ïuddewon aì ceisias- 
ant ef yn yr wyl, ac a ddywedasant, 
Pa le y mae efe? | 

l2 A murmur mawr oedd am 
dano ef ym mysg y bobl. Canys 
Erhai a ddywedent, Gwr da yw: ac 
eraill a ddywedent, Nag ê; eithr 
twyllo y bobl y mae. 

13 Er hynny ni lefarodd neb yn 


ipen.9.22. eoÌur am dano ef, 'rhag ofn yr 


a l2,42, 
a 19, 98. 


2 gŵyr hwn 
lythyren- 
nau? 


mpen. 9. 11. 
a 8. 2S. 
a l2. 49, 
a 14,10, 24, 


n pen, 5. âl. 


9 Exod, 94, 
e.e 
Act. T. 95, 
&c, 

P pen. 5. 16, 


ls. a 10.29. 
a 


8 pen. 8. 48, 
02. a 10,20. 


Iuddewon. 

14 Ac yr awrhon ynghylch canol 
yr wyl, yr Iesu a aeth i fynu i'r 
deml, ac a athrawiaethodd. 

15 A'r Iuddewon a ryfeddasant, 
gan ddywedyd, Pa fodd y “medr 
hwn ddysgeidiaeth, ac yntaw heb 
ddysgu * 

16 Yr Iesu a attebodd iddynt, ac 
a ddywedodd, mFy nysgeidiaeth 
nid eiddof fi yw, eithr eiddo yr 
hwn a'm hanfonodd i. 

17 Os ewyllysia neb wneuthur ei 
ewyllys ef, efe a gaiff wybod am 
y ddysgeidiaeth, pa un aì o Dduw 
y mae hi, ai myfì o honof fy hun 
sydd yn llefaru. 

18 "Y mae yr hwn sydd yn llefaru 
o hono ei hun, yn ceisio ei ogoniant 
ei hun: ond yr hwn sydd yn ceisio 
gogoniant yr hwn ai hanfonodd, 
hwnnw sydd eirwir, ac anghyf- 
iawnder nid oes ynddo ef. 

19 9Oni roddes Moses ì chwi y 
gyfraith, ac nid oes neb o honoch 
yn gwneuthur y gyfraith ? ? Paham 
yr ydych yn ceisio fy lladd i? 

20 Y bobl a attebodd ac a ddywed- 
odd, 1Y mae gennyt ti gythraul: 
pwy sydd yn ceisio dy ladd di? 

91 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Un weithred a 


.[ wneuthum, ac yr ydych oll yn 


r Lef. 12, 3, 


8 Gen. 17. 
10, 


9 fel na 
thorrer. 


$ pen. 5. 8,9. 





rhyfeddu. 

22 r'r Am hynny y rhoddes Moses i 
chwi yr enwaediad; (nid o herwydd 
ei fod o Moses, “eithr o'r tadau ;) 
ac yr ydych yn enwaedu ar ddyn 
ar y Sabbath. 

23 Os yw dyn yn derbyn enwaed- 
iad ar y Sabbath, *heb dorri cyf- 
raith Moses; a ydych yn llidiog 
wrthyf fi, am *i mi wneuthur dyn 
yn holliach ar y Sabbath ? 


995 


S. IOAN, VII. 





24 "Na fernwch wrth y golwg, |_ Anno 
eithr bernwch farn gyfiawn. er 

25 Yna y dywedodd rhai or mwr 
* Hierosolymitaniaid, Onid hwn yw | 16 


o s Diar, 24. 
yr un y maent hwy yn ceisio cj 
ladd ? Tn Jer 


rusalem, 


26 Ac wele, y mae yn llefaru ar 
gyhoedd, ac nid ydynt yn dywedyd 
dim wrtho ef: a wybu y pennaeth- 
iaid mewn gwirionedd mai hwn yw 
Crist yn wir? 

27 *Eithr nyni a adwaenom hwn o 
ba le y mae: eithr pan ddêl Orist, 
nis gŵyr neb o ba le y mae. 

28 Am hynny yr Iesu, wrth athraw- 
iaethu yn y deml, a lefodd ac a 
ddywedodd, ;Chwi a'm hadwaen- 7 Edrych 
och i, ac a wyddoch o ba le yr". 
ydwyf fi: ac “ni ddeuthum i o hon- | 
of fy hun, eithr y mae *yn gywir 
yr hwn a'm hanfonodd i, P yr hwn. 
nid adwaenoch chwi. 

29 Ond “myfi a'i hadwaen: oblegid | * Matt. 11. 


x Matt. 15, 


5. 
Marc 6. 3, 
Luc â. 2. 


Z . 0. 49, 
a8. 42. 
a pen. 5. 02. 


& . 
b pen. 1, 18, 
a8. 505. 


o hono ef yr ydwyf fi, ac efe a'm | pen.19.15. 


hanfonodd 1. 
30 Am hynny “hwy a geisiasant |« Mac1l. 
ei ddal ef: ond *ni osododd neb| Luc19.41. 
law arno, am na ddaethai ei awr| ad... 
ef etto, pen. 8. 37, 

31 A fllawer o'r bobl a gredasant 
ynddo, ac a ddywedasant, Pan ddelo 
Crist, a wna efe fwy o arwyddion 
na'r rhai hyn a wnaeth hwn 

32 Y Y Phariseaid a glywsant fod 
y bobl yn murmur y pethau hyn 
am dano ef; a'r Phariseaid a'r arch- 
offeiriaid a anfonasant swyddogion 
i'w ddal ef. 

33 Am hynny y dywedodd yr Iesu 
wrthynt hwy, € Yr ydwyf fi ychydig, 
amser etto gyd â chwi, ac yr wyf yn 
myned at yr hwn a'm hanfonodd. 

34 bChwi a'm ceisiwch, ac nin 
cewch: a lle yr ydwyf fi, ni ellwch 
chwi ddyfod. 

35 Yna y dywedodd yr Ïuddewon 
yn eu mysg eu hunain, I ba le y 
mae hwn ar fedr myned, fel na 
chaffom ni ef? ai at 'y rhai sydd 
ar wasgar ym mlith *y Groegiaid 
y mae efe ar fedr myned, a dysgu 
y Groegiaid * | 

36 Pa ymadrodd yw hwn a ddy- 
wedodd efe, Chwi a'm ceisiwch, ac 
ni'm cewch: a lle yr ydwyf fi, ni 
ellwch chwi ddyfod * 

37 FAc ar y dydd diweddaf, y, 
dydd mawr or wyl, y-safodd yr 
Iesu, ac a lefodd, gan ddywedyd, 
! Od oes ar neb syched, deued atíaf 
fi, ac yfed. 


e ad. 44, 
pen. 8. 20, 
f pen. 8. 30. 


g Fn 16. 


c 





h Hos. 5. 6. 
pen. 8. 21, 
a ld. 0. 


i Es. 11.12. 


b y Cenhedl- 
oedd. 


k Lef. 29.30, 





1Es.6>.1, 
en. 6. 35. 
at. 22.17, 





yn y deml. 


CS, iWÏWwW,5^w,1]LE_L_ _Ô__A_,,A_Ô^Â^_^_^^____^_^__^_^__.,.,._____^_____,,_ sw ——__—_—— - 





Amryw dybiau am Grist. 


Anno 

DOMINI 

7^ |fi, megis y dywedodd yr ysgrythyr, 
2. lsafonydd o ddwfr bywiol a ddylif. 
.I^.;«, |ADnb o'i 6 groth ef. 

. " ^ | 89 (A hyn a ddywedodd efe *am 
Lu. |yr Yspryd, yr hwn a gai y rhai a 
Pt“ | gredent ynddo ef ei dderbyn: canys 
oJ 
pen 


weu. |ei roddi, o herwydd na ogonedd- 


m Deut. 18. 
15 


Ppen.12. |asid Pyr Iesu etto). 
'^'^^| 40 $ Am hynny llawer o'r bobl, 
wedi clywed yr ymadrodd hwn, a 
1Deit.18. |ddywedasant, Yn wir hwn “yw y 
pen. i. 21. | Propliwyd. 


cpen.44.| 4l Eraill a ddywedasant, ' Hwn 
yw Crist. Braill a ddywedasant, 
'ad. 52... | AÌ *o Galilea y daw Orist? 
'Ps1e21.| 42*Oni ddywedodd yr ysgrythyr, 
Mat 25 |Mai o had Dafydd, ac o Bethle- 
hem, “y dref lle y bu Dafydd, y 
mae Crist yn dyfod î 
43 Felly *yr aeth ymrafael ym 
mysg y bobl o'i blegid ef. 
44 A rhai o honynt a fynnasent 


z pen, 9, 16, 
& l0. 19, 


7 ad. 30, 


ei ddal ef: ond ni osododd neb 
ed yn gyntaf garreg atti hi. 


ddwylaw arno. 

45 *I Yna y daeth y swyddogion at 
yr arch-offeiriaid ar Phariseaid ; a 
hwy a ddywedasant wrthynt hwy, 
Paham na ddygasoch chwi ef 

46 A'r swyddogion a attebasant, 
Ni lefarodd dyn erioed fel y dyn 
hwn. 

47 Yna y Phariseaid a attebasant 
iddynt, A hudwyd chwithau hefyd î 
pen.12,42.|. Ag 2 Â gredodd neb o'r pennaeth- 
10.1.20. iaid ynddo ef, neu o'r Phariseaid ? 

ar 49 Eithr y bobl hyn, y rhai ni 
wyddant y gyfraith, melldigedig 

dynt. 


£pen. 12, 42, 


*pen.22. | 50 Nicodemus (*yr hwn a ddaeth- 
7 allo €f. 

o honynt) a ddywedodd wrthynt, 
“peitl, | ôl P.A ydyw ein cyfraith ni yn 


&c » |barnu dyn, oddi eithr clywed gan- 
ddo ef yn gyntaf, a gwybod beth 

a wnaeth efe? 
52 Hwythau a attebasant ac a 
ddywedasant wrtho, A ydwyt tithau 
o Galilea? Chwilia a gwel, na chod- 
<E&94,2. odd prophwyd “o Galilea. 
pen.1.46. | 53 A phob un a aeth i'w dŷ ei 


hun. 
PENNOD VIII. 

|l Crist yn gwaredu y wraig a ddaliesid. mewn 
godineb: 12 yn pregethu ei fod ef eì hun yn 
oleuni y byd,; ac yn gwirio eî alhrawiaeth - 
99 yn alleb yr Iuddewon a wnaent eu bost 
o Abraham ; 59 ac yn gochelyd eu creulon- 
deb hwy. 


'R Iesu a aeth i fynydd yr Olew- 
wydd: 









996 


oai 2. 29, | etto nid oedd yr Yspryd Glân wedi. 


& IOAN, Ym cun geir 
38 m Yr hwn sydd yn credu ynof | 9Aca ddaeth drachefn y bore i'r| Anno 








| 


| 


] 


——————— _— Nl .Ïr, , .,l.  sŴ. ., se _u. .Ì L.L. 


deml; a'r holl bobl a ddaeth atto 
ef : yntau a eisteddodd, ac a'u dysg- 
odd hwynt. 

3 A'r ysgrifenyddion a'r Pharise- 
aid a ddygasant atto ef wraig, yr 
hon a ddaliesid mewn godineb; ac 
wedi ei gosod hi yn y canol, 

4 Hwy a ddywedasant wrtho, 


DOMINI 
92. 





Athraw, y wraig hon a ddaliwyd 
ar y weithred yn godinebu. | 

5 *A Moses yn y gyfraith a orchy- ,*Lef.20,10. 
mynodd i ni labyddio y cyfryw:|22 
beth gan hynny yr wyt îi yn ei 
ddywedyd ? 

6 A hyn a ddywedasant hwy, gan 
ei demtio ef, fel y gallent ei gyhuddo 
ef. Eithr yr Iesu, wedi ymgrymmu 
tu ar llawr, a ysgrifenodd â'2 fys 
ar y ddaear, heb gymmeryd arno 
eu clywed. 

7 Ond fel yr oeddynt hwy yn par- 
hâu yn gofyn iddo, efe a ymuniawn- 
odd, ac a ddywedodd wrthynt, ” Yr jb, Det.1T. 
hwn sydd ddibechod o honoch, tafl-| 


8 Ac wedi iddo eilwaith ymgrym- 
mu tu a'r llawr, efe a ysgrifenodd 
ar y ddaear. 

9 Hwythau, pan glywsant Aym, 
wedi hefyd eu hargyhoeddi gan eu 
cydwybod, a aethant allan o un i 
un, gan ddechreu o'r hynaf hyd yr 
olaf: a gadawyd yr Iesu yn unig, 
a'r wraig yn sefyll yn y canol. 

10 A'r Iesu wedi ymuniawnu, ac, 
heb weled neb ond y wraig, a ddy- 
wedodd wrthi, Ha wraig, pa le y 
mae dy gyhuddwyr di? oni chon- 
demniodd neb di? 

1l Hithau a ddywedodd, Na ddo 


ai "at yr Iesu o hyd nos, ac oedd un | neb, Arglwydd. A dywedodd yr 


Iesu wrthi, Nid wyf finnau yn dy 
gondemnio di: dos, ac na phecha 
mwyach. 

12 Yna y llefarodd yr Iesu 
wrthynt drachefn, gan ddywedyd, 
cGoleuni y byd ydwyf fi: yr hwn a'm |<pe.1.& 
dilyno i, ni rodia mewn tywyllwch, | 21295,36, 
eithr efe a gaiff oleuni y bywyd. i 

13 Am hynny y Phariseaid a ddy- 
wedasant wrtho, *Tydi sydd yn |*ren 531. 
tystiolaethu am danat dy hun ; nid 
yw dy dystiolaeth di wir. 

14 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrthynt hwy, Er fy mod ìi 
yn tystiolaethu am danaf fy hun, 

y mae fy nhystiolaeth i yn wir: 
oblegid mi a wn o ba le y deuthum, 
ac i ba le yr ydwyf yn myned; 
echwithau nis gwyddoch o ba le, 











€ pen. 7. 28, 
29.29. 





ei athrawiaeth. 


Anno 
DOMIN 


£ ad. 29. 


bh Dent. 17. 
6. a 19, 15. 
Matt. 18. 


6. 
2 Cor.13.1. 


Heb. 10. 


i pen. 5. Ov. 


k pen. 16. 3. 


ì pen, 14, 7. 


m arc 12. 
41 


n pen. 7. 30. 


o pen, 7. 8. 


P pon. 7. 94. 
a l3. 92. 


8 pen, 3. ôl. 


rad,21, 


8 pen. 7. 28. 


$ pen. 2. 32, 
a 15. 15. 





yT wyf fi yn dyfod, nac i ba le yr 


wyf fì yn myned. 
15 Chwychwi sydd yn barnu yn 


211. ol y cnawd ; “nid ydwyf fi yn barnu 


neb. 

16 Ac etto os wyf fi yn barnu, y 
mae fy marn i yn gywir: oblegid 
£nid wyf fi yn unig, ond myfì a'r 
Tad yr hwn a'm hanfonodd i. 

l7 Y ^mae hefyd yn ysgrifenedig 
yn eich cyfraith chwi, Mai gwir yw 
tystiolaeth dau ddyn, 

18 Myfi yw yr hwn sydd yn tyst- 
iolaethu am danaf fy hun; ac íy 
mae y Tad, yr hwn a'm hanfonodd 
1, yn tystiolaethu am danaf fi. 

19 Yna y dywedasant, wrtho, Pa le 
y mae dy Dad di? Yr Iesu a at- 
tebodd, ENid adwaencch na myfi, 
na'm Tad: 'ped adnabuasech fi, chwi 
a:adnabuasech fy Nhad i hefyd. 

20 Y geiriau hyn a lefarodd yr 
Iesu yn my trysordy, wrth athraw- 
iaethu yn y deml: ac "ni ddaliodd 
neb ef, am *na ddaethai ei awr ef 
etto. 

21 Yna y dywedodd yr Iesu wrth- 
ynt hwy drachefn, Yr wyf fi yn 
myned ymaith, a Pchwi a'm ceis- 
lwch i, ac a fyddwch feirw yn eich 
pechod: lle yr wyf fi yn myned, 
ni ellwch chwi ddyfod. | 

22 Am hynny y dywedodd yr Iudd- 
ewon, A ladd efe ei hun? gan ei fod 
yn dywedyd, Lle yr wyf fi yn myn- 
ed, ni ellwch chwi ddyfod. 

283 Ac efe a ddywedodd wrthynt 
hwy, «Chwychwi sydd oddi isod; 
minnau sydd oddi uchod: chwy- 
chwi sydd o'r byd hwn; minnau 
nid wyf o'r byd hwn. 

24 Am hynny 'y dywedais wrth- 
ych, y byddwch chwi feirw yn eich 
pechodau: oblegid oni chredwch 
chwi mai myfi yw efe, chwi a fydd- 
wch feirw yn eich pechodau. 

25 Yna y dywedasant wrtho, Pwy 
wytti? A'r Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Yr hyn yr wyf yn ei ddywedyd 
hefyd wrthych o'r dechreuad. 

26 Y mae gennyf fi lawer o beth- 
au i'w dywedyd ac i'w barnu am 
danoch chwi: eithr “cywir yw yr 
hwn a'm hanfonodd i; *a'r pethau 
a glywais i ganddo, y rhai hynny 
yr ydwyf fi yn eu dywedyd i'r byd. 

27 Ni wyddent hwy mai am y Tad 
yr oedd efe yn dywedyd wrthynt 
hwy. 

28 Am hynny y dywedodd yr Iesu 


wrthynt, Pan “ddyrchafoch chwi 


997 


S. IOAN, VIII. 


Fab y dyn, “yna y cewch wybod 
mai myfì yw efe, ac 7nad wyf fi 
yn gwneuthur dim o honof fy hun ; 
ond “megis y dysgodd fy Nhad fi, 
yr wyf yn llefaru y pethau hyn. 

29 A'r *hwn a'm hanfonodd i sydd 
gyd â myfi: Pni adawodd y Tad 
fi yn unig; oblegid yr wyf fi yn 
gwneuthur bob amser y pethau 
sydd foddlawn ganddo ef. 

90 Fel yr oedd efe yn llefaru y 
pethau hyn, “llawer a gredasant 
ynddo ef, i 

31 Yna y dywedodd yr Iesu wrth 
yr luddewon a gredasant ynddo, Os 
arhoswch chwi yn fy ngair i, dis- 
gyblion i mi ydych yn wir; 

32 A chwi a gewch wybod y gwir- 
ionedd, “a'r gwirionedd a'ch rhydd- 
hâ chwi. 

393 $ Hwythau a attebasant iddo, 
* Had Abraham ydym ni, ac ni was- 
anaethasom ni neb erioed : pa fodd 
yr wyt ti yn dywedyd, Chwi a wneir 
yn rhyddion ? 

94 Yr Iesu a attebodd iddynt, Yn 
wir, yn wir, meddaf i chwi, fí Pwy 
bynnag sydd yn gwneuthur pechod, 
y mae efe yn was i bechod. 

35 Ac £nid yw y gwas yn aros yn 
tŷ byth : y Mab sydd yn aros byth. 

36 POs y Mab gan hynny a'ch 
rhyddhâ chwi, rhyddion fyddwch 
yn wir. 

397 Mi a wn mai had Abraham 
ydych chwi: ond yr ydych chwi 
yn ceisio fy lladd i, am “nad yw 
fy ngair i yn genni ynoch chwi. 

38 ! Yr wyf fi yn llefaru yr hyn a 
welais gyd â'm Tad i: a chwithau 
sydd yn gwneuthur yr hyn a wel- 
soch gyd â'ch tad chwithau. 

39 Hwythau a attebasant ac a 
ddywedasant wrtho, “Ein tad ni 
yw Abraham. Yr Iesu a ddywed- 
odd wrthynt, 'Pe plant Abraham 
fyddech, gweithredoedd Abraham 
a wnaech, 

40 Eithr yn awr yr ydych chwi 
yn ceisio fy lladd i, dyn a ddywed- 
odd i chwi y gwirionedd, yr hwn 
a glywais i can Dduw: hyn ni 
wnaeth Abraham. 

41 Yr ydych chwi yn gwneuthur 
gweithredoedd eich tad chwi. Am 
hynny y dywedasant wrtho, Nid 
trwy butteindra y cenhedlwyd ni: 
mun Tad sydd gennym ni, sef Duw. 

42 Yna y dywedodd yr Iesu wrth- 
ynt hwy, " Pe Duw fyddai eich Tad, 
chwi a'm carech i: canys oddi wrth 


Yn atteb yr Tuddewon. 





Anno 
DOMINI 
GN 





x Rhuf. 1.4. 
7 pen. 5. 19 
d0. 


zZpen.o.ll. 
a pen. 14. 10, 


b ad, 16. 


c pen. 7.1. 


d Rhuf, 6. 
18, 


e Matt, 3, 9, 
ad. 30, 































8 Gal. 4. 30, 


h Rhuf. 8. 2, 


2 ned oes le 


a14. 10, 24. 


k Matt. 3, 9, 
ad. 33, 


i Rhuf, 2, 
2S. a0, is 


m His. 69, 16. 


nlÍoan6.l, 









Orist yn fwy mag Abraham. 


Anno _ | Dduw y deilliais, ac y deuthum 1; 
DOMOS 9oblegid nid o honof fy hun y deuth- 
||um i, ond efe a'm hanfonodd i. 

43 Paham nad ydych yn deall fy 
lleferydd i? am na ellwch wrandaw 
fy ymadrodd i. 

44 PO'ch tad diafol yr ydych chwi, 


a thrachwantau eich tad a fyn- 





P. Matt. 13. 
1 Ioan ds Os 


nwch chwi eu gwneuthur. Lleidd- 


iad dyn oedd efe o'r dechreuad ; ac 
“ni safodd yn y gwirionedd, oblegid 
nid oes gwirionedd ynddo ef. Pan 
yw yn dywedyd celwydd, o'r eiddo 
ei hun y mae yn dywedyd: canys 
» mae yn gelwyddog, ac yn dad 
iddo, 

45 Ac am fy mod i yn dywedyd 
y gwirionedd, nid ydych yn credu 
imi 

46 Pwy o honoch a'm hargyhoedda 
i o bechod? Ac od wyf fi yn dy- 
wedyd y gwir, paham nad ydych 
yn credu i mi? 

47 ' Y mae yr hwn sydd o Dduw, 
yn gwrandaw geiriau Duw: am hyn- 
ny nid ydych chwi yn eu gwrandaw, 
am nad ydych o Dduw. 

48 Yna yr attebodd yr Iuddewon, 
ac y dywedasant wrtho ef, Onid 
da yr ydym ni yn dywedyd, mai 
Samaritan wyt ti, a "bod gennyt 
gythraul? 

49 Yr Iesu a attebodd, Nid oes 


9 Judas 6. 


rllonn â. (6. 


3 pen. 7. 20. 
& 10, 20, 


gennyf gythraul; ond yr wyf fi yn | 


anrhydeddu fy Nhad, ac yr ydych 
chwithau yn fy nïanrhydeddu innau. 

50 Ac *nid wyf fi yn ceisio fy 
ngogoniant fy hun: y mae a'i cais, 
ac a farn. 

5l Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
“Os ceidw neb fy ymadrodd i, ni 
wêl efe farwolaeth * yn dragywydd. 

52 Yna y dywedodd yr Iuddewon 
wrtho, Yr awrhon y gwyddom fod 
*meeu. |gennyt gythraul. *Bu Abraham 
' farw, ar prophwydi; ac meddi di, 
Os ceidw neb fy ymadrodd i, nid 
archwaetha efe farwolaeth *yn dra- 
gywydd. 

53 Ai mwy wyt ti nag Abraham 
ein tad ni, yr hwn a fu farw? ar 
prophwydi a fuant feirw: pwy yr 
wyt ti yn dy wneuthur dy hun? 

54 Yr Iesu a attebodd, 7? Os wyf fi 
yn fy ngogoneddu fy hun, fy ngo- 
goniant i nid yw ddim: fy Nhad yw 
yr hwn sydd yn fy ngogoneddu lì, 
yr hwn yr ydych chwi yn dywedyd, 
mae eich Duw chwi yw. 

55 Ond “nid adnabuoch chwi ef: 
eithr myfi a'i hadwaen ef. Ac os 


t pen. 5. 41. 


u pen. 5. 24, 
nll. 26. 
S byth, 


 — 


4 byth. 


7 pen, 5, ôl, 








* pen, 7. 28, 
2). 


998 


.S. IOAN, IX. 


Rhoddi ei olwg i un dall. 
dywedaf nad adwaen ef, myfi a| Anno. 


fyddaf debyg i chwi, yn gelwyddog: |” 35 
ond mi a'i hadwaen ef, ac yr wyf 
yn cadw ei ymadrodd ef. 

56 “Gorfoledd oedd gan eich tad |»Luc10.24 
Abraham weled fy nydd i: ac efe! 
a'u gwelodd Aefyd, ac a lawen-| 
ychodd. 

57 Yna y dywedodd yr Iuddewon 
wrtho, Nid wyt ti ddengmlwydd a. 
deugain etto, ac a welaist ti Abra- | 
ham ? 

58 Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, Cyn 
bod Abraham, ? yr wyf fi. 

59 Yna “hwy a godasant gerrig 
i'w taflu atto ef. A'r Iesu *a ym- 
guddiodd, ac a aeth allan o'r deml, 
gan fyned trwy eu canol hwynt: 
ac felly yr aeth efe heibio, 


PENNOD IX. 


l Y dyn a anesid yn ddall yn cael ei olwg ; 
19 a'i ddwyn ef at y Phariseaid: 16 hwy- 
thau yn ymrwystro, ac yn eî ysgymmuno ef; 
95 ac yntau yn cael eî dderbyn gan yr Iesu, 
ac yn eî gyfjesu ef. 39 Pwy yw y rhai y 
mae Crist yn eu goleuo, | 

C wrth fyned heibio, efe a ganfu | 
ddyn dall o'2 enedigaeth. | 

2 A'i ddisgyblion a ofynasant iddo, | 
gan ddywedyd, Rabbi, pwy a_bech- 
odd, ai hwn, ai ei rïeni, fel y genid 
ef yn ddall? 

3 Yr Iesu a attebodd, Nid hwn a 
bechodd, na'i rïeni chwaith : * eithr |» pen. 11.4. 
fel yr amlygid gweithredoedd Duw 
ynddo ef. 

4 PRhaid i mi weithio gwaith yr 





b Us. 43, 13, 


cpen. l0. 31, 
g9.a ll. 8. 


& oedd 
guddiedig. 
â Luc 4. 30. 





b pen. 5. 19, 
yr. 91 


hwn a'm hanfonodd, tra yr ydyw | si5 5. 
hì yn ddydd: y mae y nos yn dy- 
fod, pan na ddichon neb weithio, 
5 Tra yr ydwyf yn y byd, “goleuni |<pe. 1.5 
y byd ydwyf. & 12. 55, 46. 
6 Wedi iddo ef ddywedyd hyn, 
“efe a boerodd ar lawr, ac a wnaeth |4MareT.. 
glai o'r poeryn, ac a ^irodd y clai |2daenodd. 
ar lygaid y dall ; 
7 Ac a ddywedodd wrtho, Dos, ac 
ymolch yn *llyn Siloam, (yr hwn |*Nch.3.15. 


a gyfieithir, Anfonedig.) Am hynny 
efe a aeth ymaith, ac a ymolchodd, 
ac a ddaeth yn gweled. 

8 î Y cymmydogion gan hynny, 
ar rhai aì gwelsent ef o'r blaen, 
mai dall oedd efe, a ddywedasant, 
Onid hwn yw yr un oedd yn eistedd 
ac yn cardotta 

9 Rhai a ddywedasant, Hwn yw 
efe: ac eraill, Y mae efe yn debyg 
iddo. Yntau a ddywedodd, Myfi 


yw cfe. 





Y Phariseaid yn holi y dall, 


Anno _| 10 Am hynny y dywedasant wrtho, 
DOMINI | pp fodd yr agorwyd dy lygaid di? 

]l Yntau a attebodd ac a ddywed- 
odd, Dyn a elwir Iesu, a wnaeth glai, 
ac a irodd fy llygaid i; ac a ddy- 
wedodd wrthyf, Dos i lyn Siloam, 
ac ymolch. Ac wedi i mi fyned ac 
ymolchi, mi a gefais fy ngolwg. 

12 Yna y dywedasant wrtho, Pa 
le y mae efe? Yntau a ddywedodd, 
Ni wn i. 

13 | Hwythau a'i dygasant ef at y 
Phariseaid, yr hwn gynt a_fuasaî 
yn ddall. 

14 A'r Sabbath oedd hi pan wnaeth 
yr Iesu y clai, a phan agorodd efe 
eì lygaid ef. 

15 Am hynny y Phariseaid hefyd 
a ofynasant iddo drachefn, pa fodd 
y cawsai efe ei olwg. Yntau a ddy- 
wedodd wrthynt, Clai a osododd efe 
ar fy llygaid ì, a mi a ymolchais, ac 
yr ydwyf yn gweled. 

16 Yna rhai o'r Phariseaid a ddy- 
“ edasant, Nid yŵ y dyn hwn o 

Dduw, gan nad yw efe yn cadw y 























I 


f ad. 39. 
pen. 3. 2. 


Sabbath. Eraill a ddywedasant, fPa, 
fodd y gall dyn pechadurus wneuth- 
ur y cyfryw arwyddion? Ac “yr 
oedd ymrafael yn eu plith. 

17 Hwy a ddywedasant drachefn 


£ pcn. 7. 12, 
43. a lO, 19, 


wrth y dall, Beth yr wyt tiyn ei 
ddywedyd am dano ef, am agoryd 
o hono dy lygaid di? Yntau a ddy- 
wedodd, ^ Mai prophwyd yw efe. 

18 Am hynny ni chredai yr Iudd- 
ewon am dano ef, mai dall fuasai, a 
chael o hono ef ei olwg, nes galw o 


b pen. 4, 19, 
& 6. 14, 


honynt ei rïeni ef, yr hwn a gawsai: 


ei olwg. 

19 A hwy a ofynasant iddynt, gan 
ddywedyd, Ai hwn yw eich mab 
chwi, yr hwn yr ydych chwi yn dy- 
W edyd ei eni yn ddall? pa fodd gan 
| hynny y mae efe yn gweled yn awr? 

20 Ei rïeni ef a attebasant iddynt 
hwy, ac a ddywedasant, Nyni a 
wyddom mai hwn yw ein mab ni, 
ac mai yn ddall y ganwyd ef: 

21 Ond pa fodd y mae efe yn 
gweled yr awrhon, nis gwyddom 
ni ; neu pwy a agorodd ei lygaid ef, 
nis gwyddom ni: y mae efe mewn 
oedran; gofynwch iddo ef: efe a 
ddywed am dano ei hun. 

2p Hyn a ddywedodd ei rïeni ef, 

ipen. T.13. | am 'eu bod yn ofni yr Iuddewon: 

oblegid yr Juddewon a gyd-ordein- 
“|iasent eisoes, os cyfaddefai neb ef 
NS yn ?5Grist, y bwrid ef allan o'r 
k pen. 16. 5 synagog. 


“ 19. 3 
Act. 5 


S. IOAN, 


IX. ac yniaw yn cyffesu Crist. 


Anno 


293 Am hynn dywedodd ei rïeni 
ynny y dy i rïeni DOMINI 


ef, Y mae efe mewn oedran; gof-| 
ynwch iddo ef. | 

24 Am hynny hwy a alwasant eil- 
waith y dyn a fuasai yn ddall, ac a. 
ddywedasant wrtho, Dyro y gogon- | 
iant i Dduw: nyni a wyddom mai 
pechadur yw y dyn hwn. | 

25 Yma yntau a attebodd ac a. 
ddywedodd, Ai pechadur yw, nis 
gwn i: un peth a wn ìi, lle yr oedd- 
wn i yn ddall, yr wyf fì yn awr 
yn gweled. 

26 Hwythau a ddywedasant wrtho 
drachefn, Beth a wnaeth efe i ti? 
EU fodd yr agorodd efe dy lygaid 

i 

27 Yntau a attebodd iddynt, Mi 
a ddywedais i chwi eisoes, ac ni 
wrandawsoch : paham yr ydych yn | 
ewyllysio clywed drachefn? a yd-| 
ych chwithau yn ewyllysio bod yn| 
ddisgyblion iddo ef? | 

28 Hwythau a'i difenwasant ef, ac 
a ddywedasant, Tydi sydd ddisg gybl 
iddo ef; eithr disgyblion Moses yd- | 
ym ni. 

29 Nyni a wyddom lefaru o Dduw | 
wrth Moses: eithr hwn, 'nis gwydd- I pen. S. 14. 
om ni o ba le y mae efe | 

30 Y dyn a attebodd ac a ddy-, 
wedodd wrthynt, Yn hyn yn ddïau. 

y mae yn rhyfedd, na wyddoch. 
chwi o ba le y mae efe, ac efe a 
agorodd fy llygaid i. | 

91 Ac nì a wyddom “nad yw Duw "ne. 
yn gwrandaw pechaduriaid: ond os 5 
yw neb yn addolwr Duw, ac yn 
gwneuthur ei ewyllys ef, hwnnw y 
mae yn cì wrandaw. Ê 

32 Ni chlybuwyd erioed agoryd o| 2i 
neb ly gaid un a anesid yn ddall. 

93 "Oni bai fod hwn o Dduw, ni "at16 
allai efe wneuthur dim. 

394 Hwy a attebasant ac a ddy- 
wedasant wrtho, Mewn pechodau, 

y ganwyd (i oll; ac a wyt ti yn ein. 
dysgu ni? A hwy ai * bwriasant ef “Neu. 
allan. - 

35 Clybu yr Iesu ddarfod ad 
ei *fwrw ef allan: a phan eì caf-, Camu 
odd, efe a ddywedodd wrtho, & 
wyt 'ii yn credu ym Mab Duw? 

36 Yntau a attebodd ac a ddy- 
wedodd, Pwy yw ofe O Arglwydd, 
fel y credwyf ynddo? 

37 A'r Iesu a ddywedodd wrtho, 
Ti a'i gwelaist ef; ar hwn sydd 
yn ymddiddan â thi, hwnnw ydyw 
efe. 

38 Yntau a ddywedodd, Yr wyf fi| 








e 
5 
u 
us” o. 
a] 
fe] 





999 








4 


DONIN I 


no 6. 22 
Md; "ych 


8 pen. 15, 
22, 2i. 


h Êpb. 


14, 6. 
J. 18, 





Orist yn dangos mat efe 


yn credu, O Arglwydd. Ac efe a1 
haddolodd ef. 

39 T A'r Iesu a ddywedodd, *I 
farn y deuthum i'r byd hwn; Pfel y 


pen; 3 AT. | gwelai y rhai nid ydynt yn eled, 
peis |ac yr elai y rhai sydd yn gweled yn 
ar d 


deillion. 

40 A rhaŵ o'r Phariseaid a oedd 
gyd âg ef, a glywsant y pethau hyn, 
ac a ddywedasant wrtho, Ydym 
ninnau hefyd yn ddeillion ? 

41 Yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, 1Pe deillion fyddech, ni byddai 
arnoch bechod: eithr yn awr medd- 
wch chwi, Yr ydym ni yn gweled ; 
am hynny y mae eich pechod yn 


aros. 
PENNOD X. 

1 Orist yw y drws, a'r bugail da. 19 Amryw 
dyb am dano. 25 Y mae efe yn profi lrwy ei 
weithredoedd, maî efe yw Crist Mab Duw: 
99 yn diangc rhag yr Iuddewon, 40 ac yn 
myned drachefn dros yr Iorddonen: lle y 
credodd Uawer ynddo ef. 

N wir, yn wir, meddaf ì chwi, 

Yr hwn nid yw yn myned i 
mewn trwy y drws i gorlan y defaid, 
eithr sydd yn dringo ffordd arall, 
lleidr ac yspeiliwr yw. 

2 Ond yr hwn sydd yn myned i 
mewn trwy y drws, bugail y defaid 
ydyw. 

3 I hwn y mae y drysawr yn 
agoryd, ac y mae y defaid yn gwran- 
daw ar ei lais ef: ac y mae efe 
yn galw ei ddefaid ei hun erbyn 
eu henw, ac yn eu harwain hwy 
allan. 

4 Ac wedi iddo yrru allan ei ddef- 


aid ei hun, y mae efe yn myned o'u | 


blaen hwy: a'r defaid sydd yn ei 
ganlyn ef, oblegid y maent yn ad- 
nabod ei lais ef. 

5 Oud y dïeithr nis canlynant, 
eithr ffoant oddi wrtho: oblegid 
nad adwaenant lais dïeithriaid. 

6 Y ddammeg hon a ddywedodd 
yr Iesu wrthynt: ond hwy ni wyb- 
uant pa bethau ydoedd y rhai yr 
oedd efe yn eu llefaru wrthynt. 

7 Am hynny yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt drachefn, Yn wir, yn wir, 
meddaf 1 chwi, Myfi yw drws y 
defaid. 

8 Cynnifer oll ag a ddaethant o'm 
blaen i, lladron ac yspeilwyr ŷnt: 
eithr ni wrandawodd y defaid ar- 
Er 

9 Myfi yw y drws: os â neb i 
mewn trwof fì, efe a fydd cadwedig; 

ac efe a â i mewn ac allan, ac a 
gaiff borfa. 





1000 


o. LOAN SA 


10 _ Anno, [ynMCYCdW OxArgiwydd. Ac efe a'i | 10 Nid wiiteitll yn aysod cud yw lleidr yn dyfod ond i 
ladratta, ac i ladd, ac i ddistrywio: 
myfi a ddeuthum fel y caent fywyd, 
ac y caent ef yn helaethach, 

ll PMyfi yw y bugail da. Y bu- 


gail da sydd yn rhoddi ei einioes| 


dros y defaid. 

12 Eithr y gwas cyflog, ar hwn 
nid yw fugail, yr hwn nid eiddo y 
defaid, sydd yn gweled y blaidd yn 
dyfod, ac “yn gadael y defaid, ac yn 
ffoi: a'r blaidd sydd yn eu hysglyfio 
hwy, ac yn tarfu y defaid. 

13 Y mae y gwas cyflog yn ffoi, 
oblegid mai gwas cyflog yw, ac nid 
oes ofal arno am y defaid. 

l4 Myfi yw y bugail da; ac îa 
adwaen yr eiddof fi, ac a'm had- 
weinir gan yr eiddof fi. 

15 * Fel yr edwyn y Tad fyfi, felly 
yr adwaen innau y Tad: ac yr ydwyf 
yn rhoddi fy einioes dros y defaid. 

16 A fdefaid eraill sydd gennyf, y 
rhai nid ŷnt o'r gorlan hon: y rhai 
hynny hefyd sydd raid i mi eu 
cyrchu, a'm llais i a wrandawant; 
£a by dd un gorlan, ac un bugail. 

17 Am hyn y mae y Tad. yn fy 
ngharu 1, 


chefn. 

18 Nid oes neb yn ei dwyn oddi 
arnaf fi: ond myfi sydd yn ei dodi 
hi i lawr o honof fy hun. Y mae 
gennyf feddiant i'w dodi hi i lawr, 
ac 'y mae gennyf feddiant i'w chym- 
meryd hi drachefn. “Y gorchymyn 
hwn a dderbyniais i gan fy Nhad. 

19 1 ! Yna y bu drachefn ymrafael 
ym mysg yr Iuddewon, am yr ym- 
adroddion hyn. 

20 A llawer o honynt a ddywedas- 
ant, TY mae cythraul ganddo, ac 
y mae efe yn ynfydu: prae y 
gwrandêwch chwi arno ef? 

21 Eraill a ddywedasant, Nid yw 
y rhai hyn eiriau un a chythraul 
ynddo. "A all cythraul 9agoryd 
llygaid y deillion * 

22 « Ac yr. oedd y gyssegr-wyl yn 
Jerusalem, a'r gauaf oedd hi. 

23 Ac yr oedd yr Iesu yn rhodio 
yn y deml, Pym mhorth Solomon. 

24 Am hynny y daeth yr Iudd- 
ewon yn ei gylch ef, ac a ddywed- 
asant wrtho, Pa hyd yr wyt yn 

“peri ìi ni ammeuf os tydi yw y 
Crist, dywed i ni yn eglur. 

25 Yr Iesu a attebodd iddynt, Mi 
a ddywedais i chwi, ac nid ydych yn 
credu. 1Y gweithredoedd yr wyf fi 


_Omstyn ddmngos mabejên 5 TD AU ge Ge, a AN y drws, a'r bugail da. 


Pam fy mod i yn dodi fy| 2 
einioes, fel y cymmerwyf hi dra-|s 



























ben 
MINI 
ue 


— 


b Es. 40. 11, 


Heb.13.90. 
l Petr 5.4, 


cC a 11. 
6 UT 
d2 Tim. 2, 
19, 
e Matt. 11, 
PAC 


f Es. 56. 8. 


E Ezec, 91. 
PA 


ipen.2,19. ì 


kpen.15.10,. | 
Act. 2. 24. 


“pen. U a 
a9l 


m Den I | 
a. dS, 2, |, 


n Exod. 4, 
open, 9. 6, T. 


P Act, ô. 11. 
ao. l2. 


2eincadw | 
rhwng daw | 
Jeddwl? 


dad. 38. 
pcn. 5. 26. 


Anno 
D OMINI 
"Fa 





cr pon. 8. 47. 


8 pen. 6. 91. 
au. 11, 12. 
a lS. 9, 


&pen. 14. 98, 


7 pen. 5. 18. 


t Is, 82. C. 





| & pen. 6. 27. 


b pen. 5. 17, 
1s. 

| eLuc 1.35. 

ad pen. 15. 
24, 








£ pen. 7. 30, 
44. â 8. ô9, 


b pon. l. 28, 





Undeb y Tad a'r Mab. 


yn eu gwneuthur yn enw fy Nhad, 
y mae y rhai hynny yn tystiolaethu 
am danaf fi. 

26 Ond rchwi nid ydych yn credu: 
canys nid ydych chwi o'm defaid i, 
fel y dywedais i chwi. 

27 Y mae fy nefaid i yn gwrandaw 
fy llaisi; ami 2u hadwaen hwynt, 
a hwy a'm canlynant i: 

28 A minnau ydwyf yn rhoddi 
iddynt fywyd tragywyddol; ac *ni 
chyfrgollant byth, ac ni ddwg neb 
hwynt allan o'm llaw i. 

29 “Fy Nhad i, yr hwn a4 rhoddes 
i mi, sydd fwy na phawb: ac nis 
gall neb eu dwyn hwynt allan o law 
fy Nhad i. 

30 " Myfi a'r Tad un ydym. 

31 Am hynny * y cododd yr Indd- 
ewon gerrig drachefn i'w labyddio 

f. 


ef. 

32 Yr Iesu a attebodd iddynt, 
Llawer o weithredoedd da a ddang- 
osais i chwi oddi wrth fy Nhad : am 
ba un o'r gweithredoedd hynny yr 
ydych yn fy llabyddio i? 

33 Yr Iuddewon a atebasant iddo, 
gan ddywedyd, Nid am weithred 
dda yr ydym yn dy labyddio, ond 
am gabledd, ac am dy fod di, a 
thithau yn ddyn, ” yn dy wneuthur 
dy hun yn Dduw. | 

34 Yr Iesu a aftebodd iddynt, 
zZOnid yw yn ysgrifenedig yn eich 
cyfraith chwi, Mi a ddywedais, Duw- 
iau ydych ? 

35 Os galwodd efe hwy yn dduw- 
iau, at y rhai y daeth gair Duw, (a'r 
ysgrythyr nis gellir ei thorri ;) 

36 A ddywedwch chwi am yr hwn 
? a sancteiddiodd y Tad, ac a'ì han- 
fonodd i'r byd, Yr wyt ti yn cablu; 
Pam i mi ddywedyd, Mab Duw 
ydwyf? 

37 2Onid wyf fi yn gwneuthur 
gweithredoedd fy Nhad, na chred- 
wchimi: 

38 Ond os ydwyf yn eu gwneuthur, 


. | er nad ydych yn credu i mi, * cred- 


wch y gweithredoedd; fel y gwyb- 


n4.1l. | yddoch ac y credoch, í/od y Tad 


ynof fi, a minnau ynddo yntau. 

39 £Am hynny y ceisiasant dra- 
chefn ei ddal ef: ac efe a ddïang- 
odd allan o'u dwylaw hwynt. 

40 Ac efe a aeth ymaith drachefn 
dros yr Iorddonen, i'r man ^lle y 
buasai Ioan ar y cyntaf yn bedydd- 
io; ac a arhosodd yno. 

41 A llawer a_ ddaethant atto ef, 
ac a ddywedasant, Ioan yn wir ni 


1001 


S IOAN, XI. 


wnaeth un arwydd: îond yr holl 
bethau a'r a ddywedodd Ioan am 
hwn, oedd wir, 

42 A llawer yno a gredasant ynddo. 


PENNOD XI. 

1 Orist yn cyfodi Lazarus, yr hwn a gladdesid 
er ys pedwar diwrnod. 4b Llawer o Iudd- 
ewon yn credu. â7 Yr arch-ofeiriaid a'r 
Phariseaid yn casglu cynghor yn ervyn Crist. 
49 Caiaphas yn prophwydo. 4 Iesu yn 
ymguddio: 5b hwythau ar y pasc yn ym- 
ofyn aim dano, ac yn gosod cynllwyn iddo. 

AU yr oedd un yn glaf, Lazarus 

o Bethania, o dref *Mair a'i 
chwaer Martha. 

2 (PA Mair ydoedd yr hon a en- 
neiniodd yr Arglwydd âg emnaint, 
ac a sychodd ei draed ef â'i gwallt, 
yr hon yr oedd ei brawd Lazarus 
yn glaf.) 

3 Am hynny y chwîïorydd a ddan- 
fonasant atto ef, gan ddywedyd, Ar- 
glwydd, wele, y mae yr hwn sydd 
hoff gennyt ti, yn glaf. 

4 A'r Iesu pan glybu, a ddywedodd, 
Nid yw y clefyd hwn i farwolaeth, 


Marwolaeth. Lazarus: 





Anno 
DOMINI 
yi 


1 pen. 3. 30, 


a Loc 10. 
98, 33, 


b Matt. 26. 
7 


Marc l4,3. 
pen. 12, 3, 


“ond er gogoniant Duw, fel y go-|*pn05. 


gonedder Mab Duw trwy hynny. 

5 A hoff oedd gan yr Iesu Martha, 
a'i chwaer, a Lazarus. 

6 Pan glybu efe gan hynny ei fod 
ef yn glaf, efe a arhosodd yn y lle 
yr oedd, ddau ddiwrnod. 

7 Yna wedi hynny efe a ddywed- 
odd wrth y disgyblion, Awn i Judea 
drachefn. 

8 Y disgyblion a ddywedasant 
wrtho, Rabbi, “yr oedd yr Iuddewon 
yn awr yn ceisio dy labyddio di; ac 
a wyt ti yn myned yno drachefn * 

9 Yr lesu a attebodd, Onid oes 
deuddeg awr o'r dydd? os rhodia 
neb y dydd, ni thramgwydda, am ei 
fod yn gweled goleuni y byd hwn: 

10 Ond *os rhodia neb y nos, efe 
a dramgwydda, am nad oes goleuni 
ynddo. 

ll Hyn a lefarodd efe: ac wedi 
hynny efe a ddywedodd wrthynt, Y 
mae ein cyfaill Lazarus fyn huno; 
ond yr wyf fi yn myned i'w ddi- 
huno ef. 

12 Yna ei ddisgyblion a ddywed- 
asant wrtho, Arglwydd, os huno y 
mae, efe a fydd iach. 

13 Ond yr Iesu a ddywedasai am 
ei farwolaeth ef: eithr hwy a dyb- 
iasant mai am hŵn cwsg yr oedd 
efe yn dywedyd. 

14 Yna y dywedodd yr Iesu wrth- 
ynt yn eglur, Bu farw Lazarus. 

15 Ac y mae yn llawen gennyf nad 


d pen. 10, 
ôl, 


e pen. 12. 
35. 


f Matt. 9. 
24. 


| 










Ffydd Martha yng Nghrist. 
Anno | oeddwn i yno, er eich mwyn chwi, 
DOL a fel y eredoch, ond awn atto ef. 
'| 16 Yna y dywedodd Thomas, yr 
hwn a elwir Didymus, wrth ei gyd- 
ddisgyblion, Awn ninnau hefyd, fel 
y byddom feirw gyd âg ef. 
17 Yna yr Iesu wedi dyfod, a'i 
cafodd ef wedi bod weithian bed- 
war diwrnod yn y bedd. 
18 A Bethania oedd yn agos i Je- 
DE ynghylch pymtheg ystâd 
wrthi: 





“er GY llawer o'r Iuddewon a ddaeth- 
tr at Martha a Mair, i'w cysuro 
| hwy am eu brawd. 
| 20 Yna Martha, cyn gynted ag y 
clybu hi fod yr Iesu yn dyfod, a 
aeth i'w gyfarfod ef: ond Mair a 
eisteddodd yn y tŷ. 
21 Yna y dywedodd Martha wrth 
yr Iesu, Arglwydd, pe buasit ti yma, 
ni buasai farw fy mrawd. 

22 Eithr mi a wn hefyd yr awr- 
hon, pa bethau bynnag a ddymun- 
ech di gan Dduw, y dyry Duw i ti. 
23 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
Adgyfodir dy frawd drachefn. 








*LwH.M.| 94 Dywedodd Martha wrtho, * Myfi 
' a wn yr adgyfodir ef yn yr 'adgyf- 
odiad, y dydd diweddaf. 

25 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
h pen. 6. 20. Myfi yw yr adgyfodiad, a'r "bywyd: 
iptn. 2.36. .yr hwn sydd yn credu ynof fi, er 
t,&e.. |iddo farw, a fydd byw: 

26 A phwy (YD sydd yn fyw, 
ac yn credu ynof fì, ni bydd marw 
yn dragywydd. A wyt ti yn credu 
hyn * 

27 Dywedodd hithau wrtho, Yd- 
| |* Mat. 16. | wyf, Arglwydd : E yr wyf fi yn credu 
pen.4.42. | mai ti yw y Orist, Mab Duw, yr 
»&9P |hwn sydd yn dyfod i'r byd. 

28 Ac wedi iddi adydededig peth- 
au hyn, hi a aeth ymaith, ac a alw- 
odd yn ddirgel ei chwaer Mair, gan 
ddywedyd, Fe ddaeth yr Athr: aw, 


ac y mac yn galw am danat. 
29 Cyn gynted ag y clybu hi, hi 
a gododd yn ebrwydd, ac a ddaeth 
atto ef. 
| 30 (A'r Iesu ni ddaethai etto i'r 
| dref, ond yr oedd efe yn y man lle 
y cyfarfuasai Martha âg ef.) 
31 Yna yr Iuddewon y rhai oedd 
gyd â hi yn y tŷ, ac yn ei chysuro 
hi pan welsant Mair yn codi ar frys, 
ac yn myned allan, a'i canlynasant 
hi, gan ddywedyd, Y mae hi yn 
myned at y bedd, i wylo yno. 
32 Yna Mair, pan ddaeth lle yr 
oedd yr Iesu, a'i weled ef, a Gyrdn 











1003 


— —  _——_—— S.W. ŴŴ.Ŵ.Ŵ5/Ŵ/,k^Ŵ5 5,5, H,,k V”,^_ÂÔ_^^_,W.,.,.___Ô__Â^_______________________________.,^^Ô^Ô_Ô^^_Ô_^_^__^_^___,Aô_^^A^^^Ô_^ô_,^^_,,____Ô____._________—>.w-a-aneaa—— auns aman uu au. ar 


S. IOAN, XI. 


Cyfodiad Lazarus o farw. 


Anno 


iodd wrth ei draed ef, gan ddywed- DOR 


yd wrtho, Arglwydd, pe buasit ti 
yma, ni buasai fy mrawd farw. 

33 Yr Iesu gan hynny, pan welodd 
hi yn wylo, ar Iuddewon y rhai a 
ddaethai gyd â hi yn wylo, a ridd- 
ndd yn yr yspryd, ac a *gynhyrf- 


wyd, 

34 Ac a ddywedodd, Pa le y dod- 
asoch chwi ef? Hwy a ddywedasant 
wrtho, Arglwydd, tyred a gwel. 

35 ! Yr Iesu a wylodd. 

36 Am hynny y dywedodd yr 
Iuddewon, Wele, fel yr oedd yn 
ei garu ef. 

37 Eithr rhai o honynt c a ddywed- 
asant, Oni allasai hwn, myr hwn a 
agorodd lygaid y dall, beri na buas- 
aì hwn farw chwaith 

38 Yna yr Iesu drachefn a ridd- 
fanodd ynddo ei hunan, ac a ddaeth 
at y bedd. Ac ogof oedd, a maen 
oedd wedi ei ddodi arno. 

39 Yr Iesu a ddywedodd, Codwch 
ymaith y maen. Martha, chwaer 
yr hwn a fuasai farw, a ddywedodd 
wrtho, Arglwydd, y mae efe weith- 
ian yn drewi: herwydd y mae ymn 
Jarw er ys pedwar diwrnod. 

40 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
Oni ddywedais i ti, pes credit, y 
cait ti " weled gogoniant Duw* 

4l Yna y codasant y maen lle yr 
oedd y marw wedi ei osod. A'r 
Iesu a gododd eê olwg i fynu, ac 
a ddy wedodd, Y Tad, yr wyf yn; 
dïolch i ti am i tî wrandaw arnaf. 

42 Ac myfi a wyddwn dy fod di yn 
fy ngwrandaw bob amser: eithr 9 er |* 
mwyn y bobl sydd yn sefyll o am-, 
gylch, y dywedais, fel y credont 
mai tydi a'm hanfonaist i. 

43 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a lefodd â llef uchel, Lazarus, 
tyred allan. 

44 A'r hwn a fuasai farw a ddaeth 
allan, yn rhwym ei draed a'i ddwy- 
law mewn amdo: a'i P wyneb oedd 
wedi ei rwymo â napcyn. Yr Iesu 
a ddywedodd wrthynt, Gollyngwch 
ef yn rhydd, a gadêwch iddo fyned 
ymaauth. | 

45 Yna llawer o'r Iuddewon, y 
rhai a ddaethent at Mair, ac a wel- 
sent y pethau a wnaethai yr Iesu, a 
gredasant ynddo ef. 

46 Eithr rhai o honynt a aethant 
ymaith at y Phariseaid, ac a ddy- 
wedasantiddynt y pethau a wnaeth- 
ai yr Iesu. a Ps, 2. 2, 
47 Y “Yna yr arch-offeiriaid a'r ; MT 





I Luc 19. 41, 


m pen. 9. 6, 


|mad, $, 


ew 12. 


P pen, 29.7. 


Marclâ4,l, 








Caiaphas yn prophwydo. 





Act. â, 16. 


s Lnc 3. 2. 
pen. 18. 14, 
Act. â. 6. 


$ pn. 1s, 


u Es, 49. 6. 
l Ioan 2.2. 

x Eph. 2, 
14, 15, 16. 


7pen.4.l 
YD 


a Edrych 
2 Chren. 
13. 19. 


Phariseaid a gasglasant gynghor, 
ac a ddywedasant, ' Pa beth yr ydym 
ni yn ei wneuthur? canys y mae y 
dyn yma yn gwneuthur llawer o 
arwyddion. 

48 Os gadawn ni ef fel hyn, pawb 
a gredant ynddo; ac fe a ddaw y 
Rhufeiniaid, ac a ddifethant ein lle 
ni a'n cenedl hefyd. 

49 A rhyw un o honynt, *Caia- 
phas, yr hwn oedd arch-offeiriad y 
flwyddyn honno, a ddywedodd wrth- 
ynt, Nid ydych chwi yn gwybod 
dim oll, 

50 Nac yn ystyried, “mai buddiol 
yw i ni, farw o un dyn dros y bobl, 
ac na ddifether yr holl genedl. 

5l Hyn ni ddywedodd efe o hono 
ei hun : eithr, ac efe yn arch-offeir- 
iad y flwyddyn honno, efe a bro- 
phwydodd y byddai yr Iesu farw 
dros y genedl ; 

52 Ac "nid dros y genedl yn unig, 
*eithr fel y casglai efe ynghyd yn 
un blant Duw hefyd y rhai a was- 
garasid. 

53 Yna o'r dydd hwnnw allan y 
Ga me nordeanU fel y lladdent 
e 


54 Am hynny 7ni rodiodd yr Iesu 
mwy yn amlwg ym mysg yr Iudd- 
ewon; ond efe a aeth oddi yno i'r 
wlad yn agos i'r anialwch, i ddinas 
a elwir “ Ephraim, ac a arhosodd 
yno gyd â'i ddisgyblion. 

55 4 A phasc yr Iuddewon oedd 


| yn agos: a llawer a aethant o'r wlad 


a pen. T. ll. 
















i fynu i Jerusalem o flaen y pasc, 
i'w glanhâu eu hunain. 

56 * Yna y ceisiasant yr Iesu; a 
dywedasant wrth eu gilydd, fel yr 
oeddynt yn sefyll yn y deml, Beth 


|a dybygwch chwi, gan na ddaeth 


efe i'r wyl? 

57 A'r arch-offeiriaid a'r Pharise- 
aid a roisant orchymyn, os gwydd- 
ai neb pa le yr oedd efe, ar fynegi 
o hono, fel y gallent ei-ddal ef. 


PENNOD XII. 


1 Yr Iesu yn esgusodi Mair am enneinio eì 
draed ef. 9 Y bobl yn ymgasglu î weled 
Lazarus: 10 yr arch-offeiriaid yn ymgyng- 
hori ŵw ladd ef. 12 Orist yn marchogaeth 
i Jerusalem. 20 Groegwyr yn ewyllysio 
gweled yr Iesu, 29 Y mae efe yn rhag- 


fynegi eì farwolaeth. 91 Yr Iuddewon gan- 


mwyaf wedi eu dallu: 42 er hynny llawer o 
bennaethiaid yn credu, ond heb eì gyffesu ef: 
44 yr Iesu gan hynny yn galw yn daer am 
gyf esu fj ydd. 


b^ yr Iesu, chwe diwrnod cyn 





1003 


S. IOAN, XII. 


y pasc, a ddaeth i Bethania, 


———— —— 


lle yr oedd Lazarus, yr hwn a fuasai 
farw, yr hwn a godasai efe o feirw. 

2 Ac *yno y gwnaethant iddo 
swpper; a Martha oedd yn gwas- 
anaethu: a Lazarus oedd un o'r 
rhai a eisteddent gyd âg eí. 

3 Yna y cymmerth P Mair bwys o 
ennaint nard gwlyb gwerthfawr, ac 


a enneiniodd draed yr Iesu, ac a| 
sychodd ei draed ef âi gwallt: a'r| 


£ŷ a lanwyd gan arogl yr ennaint. 

4 Am hynny y dywedodd un o'i 
ddisgyblion ef, Judas Iscariot, mab 
Simon, yr hwn oedd ar fedr ei frad- 
ychu ef, 

5 Paham na werthwyd yr ennaint 
hwn er tri chân ceiniog, aì roddi 
i'r tlodion € 

6 Fithr hyn a ddywedodd efe, nid 
o herwydd bod arno ofal dros y 
tlodion; ond am ei fod yn lleidr, 
a “bod ganddo y pwrs, a'i fod yn 
2 dwyn yr hyn a fwrid ynddo. 

7 A'r Iesu a ddywedodd, Gâd 
iddi! erbyn dydd fy nghladdedig- 
aeth y cadwodd hi hwn. 

8 Canys * y mae gennych y tlodion 
gyd â chwi bob amser; eithr myfi 
nid oes gennych bob amser. 

9 Gwybu gan hynny dyrfa fawr o'r 
Iuddewon ei fod ef yno: a hwy a 
ddaethant, nid er mwyn yr Iesu yn 
unig, ond fel y gwelent Lazarus hef- 
yd, * yr hwn a godasai efe o feirw. 

lo Eithr yr arch-offeiriaid a 
ymgynghorasant fel y lladdent La- 
zarus hefyd : 

ll Oblegid llawer o'r Iuddewon 
a aethant ymaith o'i herwydd ef, 
ac a gredasant yn yr Iesu. 

12 4 fTrannoeth, tyrfa fawr yr hon 
a ddaethai i'r wyl, pan glywsant fod 
yr Iesu yn dyfod i Jerusalem, 


13 A gymmerasant gangau or| 


palmwydd, ac a aethant allan i 
gyfarfod âg ef, ac a_lefasant, * Ho- 
sanna: Bendigedig *4w Brenhin 
Israel, yr hwn sydd yn dyfod yn 
enw yr Arglwydd. 

14 A'r Iesu wedi cael asynyn, a 
eisteddodd arno; megis y mae yn 
ysgrifenedig, 

15 Nac ofna, ferch Sion: wele, y 
mae dy Frenhin yn dyfod, yn eis- 
tedd ar ebol asyn. 

16 Y pethau hyn ni wybu ei ddis- 
gyblion ef ar y cyntaf: eithr 'pan 
ogoneddwyd yr Iesu, “yna y cofias- 
ant fod y pethau hyn yn ysgrifen- 
edig am dano, ac iddynt wneuthur 
hyn iddo. 


Fnneinio traed yr Iesu. 




































Anno 
DOMINI 
“y 
a NMett. 26. 
6. 
Marc 14.3, | 


b Luc 10, 
38, 39. 
pcn,ll.2. h. 


c pen. 13, 
ya 


2 aywedd. 


d Matt. 26. 
ll: 


e pen. 1L, 
4 


f Matt. 21. 


Marc 11.8. 
Iuuc 19, 35. 





& Ps. 118. 
25, 26. 
3 Neu, yw 

yr hwn 


sydd yn 
deca yn 
enw yr | 
Arglwydd 
yn Fren- | 


hin ar 
Israel. 


h Zcch, 9. 9. 


1 pen. 7. 99, 
k pon, 14, 
26. 





— 

















Orist yn rhag-fynegi S. IOAN, XII. ei farwolaeth. 
Anno 17 Tystiolaethodd gan hynny y | ar y ddaear, a dynnaf “bawb attaf |, Anno 
DON an hon oedd gyd âg ef *pan | fy hun. L DOMEN 
gr  — lalwodd efe Lazarus o'r bedd, a'i | 33 (A hyn addywedodd efe, gan ar- |. hnur. 5. 
ef Lazarus | godi ef o feirw. wyddo o ba angau y byddai farw.) |!&.., 
cigodio | 18 Am hyn y daeth y dyrfa hefydi | 34 Y dyrfa a attebodd iddo, * Ni aj» Ps. 99.3 
“Pw. _ |gyfarfod âg ef, am glywed o honynt | glywsom o'r ddeddf, fod Orist yn aT. 8110-4. 

iddo wneuthur yr arwydd hon. aros yn dragywyddol: a pha wedd | Zzer. 
19 Y Phariseaid gan hynny a ddy- | yr wyt ti yn dywedyd, fod yn rhaid | i. 2. a 
wedasant yn eu plith eu hunain, | dyrchafu Mab y dyn? pwy ydyw |T !pZ 
lpen.JJ.41.|1 A welwch chwi nad ydych yn | hwnnw Mab y dyn? 
tycio dim? wele, fe aeth y byd ar | 35 Yna yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ei ol ef.' ynt, Etto ychydig ennyd ? y mae y |?pen.8.12. 
20 fT Ac yr oedd rhai Groegiaid | goleuni gyd â chwi. “ Rhodiwch tra nâ, 46. | 
mAc.8. |ym mhlith y rhai "a ddaethent i | fyddo gennych y goleuni, fel na|'rn.ae | 
4 fynu i addoli ar yr wyl: ddalio y tywyllwch chwi: “a'r hwn |4pen.11 
91 Y rhai hyn gan hynny a ddaeth- | sydd yn rhodio mewn tywyllwch, ni _ 
npen.1.44.|ant at Phylip, "yr hwn oedd o | ŵyr i ba le y mae yn myned. 
Bethsaida yn Galilea, ac a ddy- | 36 Tra fyddo gennych oleuni, cred- 
munasant arno, gan ddywedyd, Syr, | wch yn y goleuni, fel y byddoch 
ni a ewyllysiem weled yr Iesu. _ | “blant y goleuni. Hyn a ddywed- |*Inc16.3. 
| 22 Phylip a ddaeth, ac a ddywed- | odd yr Iesu, ac efe a ymadawodd, 1 These. 5. 
odd i Andreas; a thrachefn Andreas | ac *a ymguddiodd rhagddynt. T Ioan 2.9, 
a Phylip a ddywedasant i'r Iesu. 37 $ Ac er gwneuthur o hono ef pn. s.m. 
93 4 Â'r Iesu a attebodd iddynt, | gymmaint o arwyddion yn eu gŵydd | 11.55. 
*pn.i2. |gan ddywedyd, “Daeth yr awr y hwynt, ni chredasant ynddo : 








| P1Cor.15, 
26, 


g Matt. 10, 
9U. a 16.25. 
Marc 8. Gu). 


Luc 9, 24, 
a 17.00. 


r pen. l4. 9, 
al. 24. 


8 Matt. 26. 
3S, 39. 
Luc 12. 50, 
pen..13, 21. 


| $Matt. 3.17. 


u pen. ll. 
42. 
x Matt. 12. 


Tue 10. 18. 
39. | hwn: yn awr y bwrir allan *dywys- 
.|og y byd hwn. 





gogonedder Mab y dyn. 

24 Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
POni syrth y gronyn gwenith ir 
ddaear, a marw, hwnnw a erys yn 
unig; eithr os bydd efe marw, efe 
a ddwg; ffirwyth lawer. 

25 1Yr hwn sydd yn caru ei ein- 
ioes, a'i cyll hi; a'r hwn sydd yn 
casâu ei einioes yn y byd hwn, ai 
ceidw hi i fywyd tragywyddol. 

26 Os gwasanaetha neb fi, dilyned 
fi: a 'lle yr wyf fi, yno y bydd fy 
ngweinidog hefyd: ac os gwasan- 
aetha neb fi, y Tad a'i hanrhyd- 
edda ef. 

97 *Yr awrhon y cynhyrfwyd fy 
enaid: a pha beth a ddywedaf? O 
Dad, gwared fì allan o'r awr hon: 
eithr o herwydd hyn y deuthum 
i'r awr hon. 

28 O Dad, gogonedda dy enw. 
Yna y daeth 'llef o'r nef, Mi a 
gogoneddais, ac a'2 gogoneddaf dra- 
chefn. 

29 Y dyrfa gan hynny,. yr hon 
oedd yn sefyll ac yn clywed, a 
ddywedodd mai taran oedd: eraill 
a ddywedasant, Angel a_ lefarodd 
wrtho. 

30 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd, "Nid o'm hachos i y bu y 
llef hon, ond o'ch achos chwi. 

91 Yn awr y mae barn y byd 


32 A minnau, Pos dyrchefir fi oddi 


1004 





38 Fel y cyflawnid ymadrodd Esai- 
as y prophwyd, yr hwn a ddywed- 
odd efe, “Arglwydd, pwy a gredodd 


i'n hymadrodd ni? ac i bwy y dat-| is 


guddiwyd braich yr Arglwydd? 

39 Am hynny ni allent gredu, o- 
blegid dywedyd o Esaias drachefn, 

40 " Efe a ddallodd eu llygaid, ac 
a galedodd eu calon; fel na welent 
â'w llygaid, a deall â'w calon, ac 
ymchwelyd o honynt, ac i mi eu 
hiachâu hwynt. 

41 îY pethau hyn a ddywedodd 
Esaias, pan welodd ei ogoniant ef, 
ac y llefarodd am dano ef. 

42 4 Er hynny llawer o'r pennaeth- 
iaid hefyd a gredasant ynddo ; ond 
oblegid y Phariseaid ni chyffesas- 
ant ef, rhag eu bwrw allan o'r 
synagog : 

43 !Canys yr oeddynt yn caru 
gogoniant dynion yn fwy na go- 
goniant Duw. 

44 * A'r Iesu a lefodd ac a ddy- 
wedodd, " Yr hwn sydd yn credu 
ynof fi, nid yw yn credu ynof fì, 
ond yn yr hwn am hanfonodd i. 

45 " A'r hwn sydd yn fy ngweled 1, 
sydd yn gweled yr hwn a'm dan- 
fonodd i. 

46 “Mi a ddeuthum yn oleuni i'r 
byd, fel y bo ê bob un a'r sydd 
yn credu ynof fi, nad arhoso yn y 
tywyllwch. 

47 Ac os clyw neb fy ngeiriau, ac 
ni chred, P myfi nid wyf yn ei farnu 












EEs.Oc.l. 
Rhuf, 10. 


h Es. 6. 9. 
Matt. 13, 
1a4, 


ìEs.6.l.; 


k pen. 7. 13, 
au. 





|l pen. 5. 44, 












m Marc 9. 


[o 
l Petr 1. 
21, 


n pen. 14. 9. 


o ad. 90, 96. 
pen. 9, 19, 


a 8, l2. 
a 9, 5, 99. 


P pen. 5 ê5. 
a 8, 15, 26. 


Crist yn golchi 6raed 


Anno 


ef: canys ni ddeuthum i farnu y 


DOMINI | pyd, eithr i achub y byd. 


g pen. 3, 17. 


r Marc 16. 
16. 

6 pen. 8. 98. 
un 14,10. 


t Deut. 18. 
19. 


a Matt. 26. 
vo 


b uc 22,3. 
ad. 27. 


c Matt. 11, 
ele 2010. 
pen. 2. 30. 
au li. o, 


2A Phetr a, 
&c, 


d Edrych 
Matt. 2. 14 


e pen. 2. 5. 
1Cor.6.1ll. 
Eph. 6. 26. 
Til. o. 8 


t.o. DO. 
Heb. 10, 
Dos 


48 Yr hwn sydd yn fy nirmygu i, 
ac heb dderbyn fy ngeiriau, y mae 
iddo un yn ei farnu: "y gair a 
leferais i, hwnnw ai barn ef yn y 
dydd diweddaf. 

49 Canys “myfi ni leferais o honof 
fy hun: ond y Tad yr hwn a'm 
hanfonodd i, efe a roddes orchy- 
myn i mi, * beth a ddywedwn, a pha 
beth a lefarwn. 

50 Ac mi a wn fod ei orchymyn ef 
yn fywyd tragywyddol: am hynny 
y pethau yr wyf fi yn eu llefaru, 
fel y dywedodd y Tad wrthyf, felly 
yr wyf yn llefaru. 


PENNOD XIIL 
1 Yr Iesu yn golchi traed eî ddisgyblion: 14 
yn eu hannog î ostyngeiddrwydd a chariad 
perffaith: 18 yn rhag-ddywedyd, ac yn 
datguddio i Ioan trwy arwydd, y bradychaî 

Judas ef: 9l yn gorchymyn iddynt garu 

eu gilydd; 96 ac yn rhybuddio Peir y 

gwadai efe ef. 

" CHYN gwyl y pasc, yr Iesu 
yn gwybod ddyfod ei awr ef 
i ymadael â'r byd hwn at y Tad, efe 
yn caru yr eiddo y rhai oedd yn y 
byd, a'u carodd hwynt hyd y diwedd. 

2 Ac wedi darfod swpper, P wedi 
i ddiafol eisoes roi ynghalon Ju- 
das Iscariot, mab Simon, eì: frad- 
ychu ef; 

3 Yr Iesu yn gwybod “roddi or 
Tad bob peth oll yn ei ddwylaw 
ef, aì fod wedi dyfod oddi wrth 
Dduw, ac yn myned at Dduw ; 

4 Efe a gyfododd oddi ar swpper, 
ac a roes heibio ei gochl-wisg, ac 
a gymmerodd dywel, ac a ymwreg- 
ysodd. 

5 Wedi hynny efe a dywalltodd 
ddwfr i'r cawg, ac a ddechreuodd 
olchi traed y disgyblion, aw sychu 
ô'r tywel, â'r hwn yr oedd efe wedi 
ci wregysu. 

6 Yna y daeth efe at Simon Petr: 
2 ac efe a ddywedodd wrtho, Ar- 
glwydd, 2a wyt ti yn golchi fy 


"Inhraed i? 


7 Yr Iesu a attebodd ac a ddywed- 
odd wrtho, Y peth yr wyf fi yn ei 
wneuthur, nì wyddost ti yr awrhon : 
eithr ti a gei wybod ar ol hyn. 

8 Petr a ddywedodd wrtho, Ni 
chei di olchi fy nhraed i byth. Yr 
Iesu a attebodd iddo, *Oni olchaf 
di, nid oes i ti gyfran gyd â myfi. 

9 Simon Petr a ddywedodd wrtho, 
Arglwydd, nid fy nhraed yn unig, 
eithr /y nwylaw a'm pen hefyd. 


1005 


S. IOAN, XIII 


10 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Yr hwn a olchwyd, nid rhaid iddo 
ond golchi eê draed, eithr y mae 
yn lân oll: ac fyr ydych chwi yn 
lân, eithr nid pawb oll. 

ll Canys efe “a wyddai pwy a 
bradychai ef: am hynny y dywed- 
odd, Nid ydych chwi yn lân bawb oll. 

12 Felly wedi iddo olchi eu traed 
hwy, a. chymmeryd ei gochl-wisg, 
efe a eisteddodd drachefn, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, A. wyddoch chwi 
pa beth a wneuthum i chwi? 

13 Yr ydych chwi yn fy ngalw i, 
Yr Athraw, a'r Arglwydd: a da y 
dywedwch; canys fely yr ydwyf. 

l4 'Am hynny os myfi, yn Ar- 
glwydd ac yn Athraw, a_olchais 
eich traed chwi; “chwithau a ddyl- 
ech olchi traed eich gilydd ; 

15 Canys ! rhoddais esampl i chwi, 
fel y gwnelech chwithau megis y 
gwneuthum i chwi. 

16 m Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Nid yw y gwas yn fwy na'i 
arglwydd ; na'r hwn a ddanfonwyd 
yn fwy na'r hwn a'i danfonodd. 

17 "Os gwyddoch y pethau hyn, 
gwŷn eich byd os gwnewch hwynt. 

18 1 Nid wyf fi yn dywedyd am 
danoch oll; mi a wn pwy a ethol- 
ais: ond fel y cyflawnid yr ys- 
grythyr, * Yr hwn sydd yn bwytta 
bara gyd â mi, a gododd ei sawdl 
yn fy erbyn. 

19 P * Yn awr yr wyf yn dywedyd 
wrthych cyn ei ddyfod, fel pan 
ddêl, y credoch mai myfi yw efe. 

20 1 Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Yr hwn sydd yn derbyn y 
neb a ddanfonwyf fi, sydd yn fy 
nerbyn i; a'r hwn sydd yn fy ner- 
byn i, sydd yn derbyn yr hwn am 
danfonodd i. 

91 r Wedi i'r Iesu ddywedyd y 
pethau hyn, “efe a gynhyrfwyd yn 
yr yspryd, ac a_dystiolaethodd, ac 
a ddywedodd, Yn wir, yn wir, y 
dywedaf wrthych, *y bradycha un 
o honoch fi. 

22 Yna y disgyblion a edrychas- 
ant ar eu gilydd, gan ammeu am 
bwy yr oedd efe yn dywedyd. 

23 Ac " yr oedd un o'i ddisgyblion 


yn pwyso ar fynwes yr Iesu, yr hwn | 


yr oedd yr Iesu yn ei garu. 

24 Am hynny yr amneidiodd Si- 
mon Petr ar hwnnw, i ofyn pwy 
oedd efe, am yr hwn yr oedd efe 
yn dywedyd. 

25 Ac yntau yn pwyso ar ddwy- 


eu ddisgyblion. 


Anno 
DOMINI 
yu 





fpen. 15. 2. 


E£ pên. 6. 61, 


h Matt. 23. 
8, 10. 


í Luc 22, 97, 
k Gal.6.1, 
2 


I Matt, 11, 
22. 
l Petr 2. 
l Ioan 2. 
m Matt. 10. 
24 


Luc 6. 49, 
pen, 15. 20, 


n Iago l. 25. 


o Ps. 41. 9, 
Matt. 26. 
2 


P pon, 14. 
29. a, 16. 4. 

$ Neu, O'r 
awr hon. 


g Matt. 10. 
Luc 10. 16, 


r Matt, 26, 
AS 
Marc 14. 


Ss 
Luc 22, 91, 
g ynn y 





Crist yn rhybuddio Petr: 
Anno_|fron yr lesu, a ddywedodd wrtho, 

DOMINI] Arglwydd, pwy yw efe? 

26 Yr Iesu a attebodd, Hwnnw yw 
efe, ir hwn y rhoddaf fi dammaid 
wedi i mi ei wlychu. Ac wedi iddo 
wlychu y tammaid, efe a'i rhoddodd 
i Judas Iscariot, 02140 Simon. 





27 Ac ar ol y íammaid, yna yr aeth 


Satan i mewn iddo. Am hynny y 
dywedodd yr Iesu wrtho, Hyn yr 
| wyt yn ei wneuthur, gwna ar frys. 
28 Ac ni wyddai neb o'r rhai oedd 
yn eistedd i ba beth y dywedasai 
efe hyn wrtho. 
29 Canys rhai oedd yn tybied, am 
fod * Judas a'r gôd ganddo, fod yr 
Iesu yn dywedyd wrtho, Pryn y 
|pethau sydd arnom eu heisieu er- 





! 


s pen. 12. 6, 





byn yr wyl; neu, ar roi o hono 
beth i'r tlodion. 

30 Yntau gan hynny, wedi der- 
byn y tammaid, a aeth allan yn 
ebrwydd. Ac yr oedd hi yn nos. 

31 4 Yna gwedi iddo fyned allan, 
yr Iesu a ddywedodd, Yn awr y 
gogoneddwyd Mab y dyn, a Duw 
a ogoneddwyd ynddo ef. 

32 ? Os gogoneddwyd Duw ynddo 
ef, Duw hefyd a'i gogonedda ef 
ynddo ei hun, ac “ efe a'i gogonedda 








^8*L |ais wrth yr Iuddewon, Lle yr wyf 
fi yn myned, nì ellwch chwi ddy- 
fod ; yr ydwyf yn dywedyd wrthych 
chwithau hefyd yr awrhon. 

bLef.1.. | 34 P Gorchymyn newydd yr wyf 


Eph. 5. 2. | och eich gilydd ; fel y cerais i chwi, 
]Thes.4.|ap caru o honoch chwithau bawb 
1mp27. | eich gilydd. 

, | 35 “Wrth hyn y gwybydd pawb 
5.a4.22. [mai disgyblion i mi ydych, os bydd 
gennych gariad i'ch gilydd. 

36 $ A Simon Petr a. ddywedodd 
wrtho, Arglwydd, i ba le yr wyt 
ti yn myned? Yr Iesu a attebodd 
iddo, Lle yr ydwyf fi yn myned, ni 


en. 15. 2,|yn ei roddi i chwi, Ar garu o hon- 
| elli di yr awrhon fy nghanlyn: eithr 


ip. |9ar ol hyn y'm canlyni. 
2Petrl. | 37 Petr a ddywedodd wrtho, Ar- 
glwydd, paham na allaf fi dy ganlyn 
>Matt.26. | yr awrhon? *mi a roddaf fy einioes 
0 al 
| MArO 4, |drosot. h 
Luc a3,| 389 Yr Iesu a attebodd iddo, A 


roddi di dy einioes drosof fi? Yn 
wir, yn wir, meddaf i ti, Ni chân 
y ceiliog nes i ti fy ngwadu dair 
gwaith. 


1006 


S. IOAN, XIV. 


yn cysuro ei ddisgyblion. 


PENNOD XIV. ymo 
1 Orist yn cysuro eî ddisgyblion & gobaith teyrn- | 33. 

as nef: 6 yn proffesw maî efe yw y jordd, 

a'r gwirionedd, a'r bywyd; a'i fod yn un 

a'r Tad: 13 yn gwarantu y bydd eu 

gweddïau hwy yn eî enw ef yn jrwythlawn * 

15 yn dymuno carïad ac ufudd-dod: 16 yn 

addaw yr Yspryd Glân y Diddanydd; 27 

ac yn gadael eî dangnefedd gyd â hwynt. 

A thralloder eich calon: yr 
ydych yn credn yn Nuw, cred- 
wch ynof finnau hefyd. 

2 Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer 
o drigfannau: a phe amgen, mi 
a ddywedaswn i chwi. Yr wyf fi 
yn myned ìî barottôi lle i chwi. 

3 Ac *os myfi a âf, ac a barottoaf |*»4- 15, 28. 
le i chwi, mi a ddeuaf drachefn, 
ac ach cymmeraf chwi attaf 
hun; fel Plle yr wyf fi, y byddoch |*pen. 12. 
chwithau hefyd. an 17. 24. 

4 Ac ìi ba le yr wyf fi yn myn- 
ed, chwi a wyddoch, a'r ffordd a 
wyddoch. 

5 Dywedodd Thomas wrtho, Ar- 
glwydd, ni wyddom ni i ba le yr 
wyt ti yn myned; a pha fodd y 
gallwn wybod y ffordd ? 

6 Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, 
Myfi yw y “ffordd, a'r * gwirionedd, 
ar “bywyd: fnid yw neb yn dyfod 
at y Tad, ond trwof fi. 

7 Ped adnabuasech fi, fy Nhad hef- 
yd a adnabuasech : ac o hyn allan yr 
adwaenoch ef, a chwla'i gwelsoch ef. 

8 Dywedodd Phylip wrtho, Ar- 
glwydd, dangos i ni y Tad, a digon 
yw i ni. 

9 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
A ydwyf gyhyd o amser gyd â 
chwi, ac nid adnabuost fi, Phylip? 
8Y neb a'm gwelodd i, a welodd 
y Tad: a pha fodd yr wyt ti yn 
dywedyd, Dangos i ni y Tad? 

10 Onid wyt ti yn credu bfy mod 
i yn y Tad, a'r Tad ynof finnau? 
Y geiriau yr wyf fi yn eu llefaru 
wrthych, 'nid o honof fy hun yr |'pen,519. 
wyf yn eu llefaru; ond y Tad yr| 12. 
hwn sydd yn aros ynof, efe sydd yn 
gwneuthur y gweithredoedd. 

11 Credwch fi, fy mod i yn y Tad, | 
ar Tad ynof finnau: ac onid ê,! 
credwch fi er mwyn y gweithred- 
oedd eu hunain. 

]2 FYn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, Yr hwn sydd yn credu ynof 
fi, y gweithredoedd yr wyf fi yn 
eu gwneuthur, yntau hefyd a'u 
gwna, a mwy nar rhai hyn a wna 
efe: oblegid yr wyf fi yn myned 
at fy Nhad. 








c Ileb. 9, 8. 

d pen. 1. IT, 

e pen. 1. 4, 
all.23. 

f pen. 10. 9. 


£ pen. 12, 
42. 


h ad. 20. 
en. 10. 9S$, 
a, 17, 1, 


S. 
49, 


k Matt. 21, 
2B 
Marc 16. 
1 


Addaw yr Yspryd Glân. 


Anno 


DOMINI 
33, 


1 Matt. 7,7. 


o pen. 15. 
26. a 16, 13, 


P Matt. 28, 
20, 

2 anghys- 
urus. 

G8 ad, 3, 28, 

r pen, 16. 16. 


13 !A pha beth bynnag a ofynoch 
yn fy enw i, hynny a wnaf; fel y 
gogonedder y Tad yn y Mab. 

14 Os gofynwch ddim yn fy enw i, 
mi a'ê gwnaf. 

15 4m"O cherwch fi, cedwch fy 


T4. | ngorchymynion. 


16 A mi a weddïaf ar y Tad, ac 


'["efe a rydd i chwi Ddiddanydd 
'|arall, fel yr arhoso gyd â chwi yn 
' dragywyddol; 


17 * Yspryd y gwirionedd, yr hwn 
ni ddichon y byd ei dderbyn, am 
nad yw yn ei weled, nac yn ei ad- 
nabod ef: ond chwi a'i hadwaenoch 
ef; o herwydd y mae yn aros gyd â 
chwi, ac ynoch y bydd efe. 

18 P Nis gadawaf chwi yn *amddif- 
aid: 1mi a ddeuaf attoch chwi, 

19 Etto ennyd bach, a'r byd ni'm 
gwel mwy; eithr "chwi a'm gwel- 
wch: canys byw wyf fi, a byw 
fyddwch chwithau hefyd. 

20 Y dydd hwnnw y gwybyddwch 
"fy mod i yn fy Nhad, a chwithau 


ri.2i, '| ynof fi, a minnau ynoch chwithau. 


21 *Yr hwn sydda'm gorchymynion 


2.5.|i ganddo, ac yn eu cadw hwynt, efe 


u ad. 15, 


zl loan 2, 


Dat, 3, £0, 


3 ad, 10. 
pen, 5.19 
48, 


L ad. 16. 


2 pen, 12, 
16 


a 16. 13. 
1 Ioon 2, 
20,27. ^ 


bad.3,13, 





yw yr hwn sydd yn fy ngharu i: a'r 
hwn sydd yn fy ngharu i, a gerir 
gan fy Nhad i: a minnau a'i caraf 
ef, ac a'm hegluraf fy hun iddo. 

22 Dywedodd Judas wrtho, (nid 
yr Iscariot,) Arglwydd, pa beth yw 
yr achos yr wyt ar fedr dy eglurhâu 
dy hun i ni, ac nid i'r byd?. 

23 Yr Iesu a attebodd ac a ddy- 
wedodd wrtho, “ Os câr neb fì, efe a 
geidw fy ngair; a'm Tad ai câr 
yntau, a “nyni a ddeuwn atto, ac 
a wnawn ein trigfa gyd âc ef. 

24 Yr hwn nid yw yn fy ngharu i, 


'|nid yw yn cadw fy ngeiriau: J a'r 


gair yr ydych yn ei glywed, nid 
eiddof fi ydyw, ond eiddo y Tad 
a'm hanfonodd i, 

25 Y pethau hyn a ddywedais 
wrthych, a mi yn aros gyd â chwi. 

26 Eithr “y Diddanydd, yr Yspryd 
Glân, yr hwn a enfyn y Tad yn fy 
enw i, efe *a ddysg i chwi yr holl 
bethau, ac a ddwg ar gôf i chwi yr 
holl bethau a ddywedais i chwì. 

27 Yr wyf yn gadael i chwi dang- 
nefedd; fy nhangnefedd yr ydwyf 
yn ei roddi i chwi: nid fel y mae 
y byd yn rhoddi, yr wyf fi yn 
rhoddi i chwi. Na thralloder eich 
calon, ac nac ofned. 

28 Clywsoch fel ? y dywedais wrth- 
ych, Yr wyf yn myned ymaith, ac 


1007 


S. IOAN, XV. 





mi a ddeuaf attoch. Pe carech fi, 
chwi a lawenhâech am i mi ddywed- 
yd, Yr wyf yn myned at y Tad: can- 
ys y mae “ fy Nhad yn fwy na myfi. 

29 Ac îyr awrhon y dywedais i 


chwi cyn ei ddyfod, fel pan ddêl, y | 


credoch. 

30 Nid ymddiddanaf â chwi nem- 
mawr bellach: * canys tywysog y 
byd hwn sydd yn dyfod, ac nid oes 
iddo ddim ynof fi. 

31 Ond fel y gwypo y byd fy mod 
1 yn caru y Tad, ac fmegiìs y gor- 
chymynodd y Tad i mi, felly yr 
wyf yn gwneuthur. Codwch, awn 
oddi yma. 


PENNOD XV. 

1 Y diddanwch a'r caredigrwydd sydd rhwng 
Orist a'i aelodau, trwy ddammeg y winwydd- 
en, 18 Cysur mewn casineb, ac erlid bydol. 
26 Swydd yr Yspryd Glân, a'r apostolion. 

YFI yw y wir winwydden, a'm 
Tad yw y llafurwr. 

2 2 Pob cangen ynof fi heb ddwyn 
ffrwyth, y mae efe yn ei thynnu 
ymaith: a phob un a ddygo ffrwyth, 
y mae efe yn ei glanhâu, fel y dygo 
fwy o ffrwyth. 

3 PYr awrhon yr ydych chwi yn lân 
trwy y gair a leferais i wrthych. 


4 Arhoswch ynof fì, a mi ynoch| 2 


chwi. Megis na all y gangen ddwyn 
ffrwyth o honi ei hun, onid erys yn 
y winwydden; felly ni ellwch chwi- 
thau, onid arhoswch ynof fi. 

5 Myfi yw y winwydden, chwi- 
thau yw y canghennau. Yr hwn 
sydd yn aros ynof fi, a minnau 
ynddo yntau, hwnnw sydd yn dwyn 
ffrwyth lawer: oblegid < * hebof fi 
ni ellwch chwi wneuthur dim. 

6 Onid erys un ynof fi, * efe a 
daflwyd allan megis cangen, ac a 
wywodd ; ac y maent yn eu casglu 
hwynt, ac yn ew bwrw yn tân, a 
hwy a losgir. 

7 Os arhoswch ynof fi, ac aros 
o'm geiriau ynoch, * beth bynnag 
a ewyllysioch, gofynwch, ac efe a 
fydd i chwi. 

8 fYn hyn y gogoneddwyd fy 
Nhad, ar ddwyn o honoch ffrwyth 
lawer ; a disgyblion fyddwch i mi. 

9 Fel y carodd y Tad fi, felly y 
cerais innau chwithau: arhoswch 
yn fy nghariad 1. 

10 “Os cedwch fy ngorchymyn- 
ion, chwi a arhoswch yn fy nghar- 
iad; fel y cedwais i orchymynion 
fy Nhad, ac yr wyf yn aros yn ei 
gariad ef. 


Orist yw y wir winwydden. 





a Matt. 15. 
19, 


c Hos. 14, 8, 
Phil.l.lL, 


2 wedi eich 
gwahanu 
oddi 
wrthyf fi. 


d Matt, 2. 
10. a7. 19, 


o ad. 16. 
pen. 14, 13, 


f Matt, 5. 
Phil. 1.11, 


€ pen. 14. 
15, 21, 23, 








Am garu ein gilydd. 


Anno 
DOMINI 
a 





3 arhoso. 
b pen, 16. 
24. 


Edrych 
Matt, 12. 
0. 


m Edrych 
Gen, 18. 


1 rf 
n ] Ioan 4, 
10, 19, 


o Matt. 98, 
Marc 16. 
v, 


O. 
Col. l. 6. 


EA. 
pen. 14,13, 


ce 1 loan 3. 
b gwybydd- 
wch. 
rllonan4. 5. 
| apon, 17. 


14. 


t Matt. 10. 
21 

Luc 6. 40. 

pen. 13. 16. 





uEzec,o.1. 





| z Matt. 10. 
DO O: 


pen. 16. 5. 
| 7 pen. 9, âl, 


Z Rhuf, i 
|. 20. 
| Iago 4.17. 
| se] loan 2. 
O» 
| 


deiÌo 











ll Hyn a ddywedais wrthych, fel 
yr “arhosai fy llawenydd ynoch, 


ac Py *byddai eich Hawenydd yn. 


gyflawn. h 
12 íDyma fy ngorchymyn i; Ar 
i chwi garu eich gilydd, fel y cerais 


.|1 chwi. 


13 F Cariad mwy na hwn nid oes 


w.| gan neb; sef, bod i un roi ei ein- 


ioes dros ei gyfeillion. 

14 !Chwychwi yw fy nghyfeillion, 
os gwnewch pa bethau bynnag yr 
wyf yn eu gorchymyn i chwi. 

15 Nid ydwyf mwyach yn eich 
galw yn weision; oblegid y gwas 
ni ŵyr betli: y mae ei arglwydd yn 
ei wneuthur: ond mi a'ch gelwais 
chwi yn gyfeillion; oblegid "pob 
peth a'r a glywais gan fy Nhad, a 
hysbysais i chwi. 

I6 "Nid chwi am dewisasoch 1, 
ond myfi a'ch dewisais chwi, ac 
a'ch *ordeiniais chwi, fel yr elech 
ac y dygech ffrwyth, ac yr arhosai 
eich ffrwyth ; megis P pa beth byn- 
nag a ofynoch gan y Tad yn fy 
enw i, y rhoddo efe i chwi. 

17 Hyn yr wyf yn ei orchymyn i 
chwi, garu o honoch eich gilydd. 

18 4Os yw y byd yn eich casâu 
chwi, *chwi a wyddoch gasâu o hono 
fyfi o'ch blaen chwi. 

19 7 Pe byddech o'r byd, y byd a 
garai yr eiddo; ond “oblegid nad 
ydych o'r byd, eithr i mi eich dewis 
allan o'r byd, am hynny y mae y 
byd yn eich casâu chwi. 

20 Oofiwch yr ymadrodd a ddy- 
wedais i wrthych ; *Nid yw y gwas 
yn fwy na'i arglwydd. Os erlidias- 
ant fi, hwy a'ch erlidiant chwithau: 
“os cadwasant fy ngair i, yr eidd- 
och chwithau hefyd a gadwant. 

91 Eithr *hyn oll a wnant i chwi 
er mwyn fy enw i, am nad adwaen- 
ant yr hwn 2m hanfonodd i, 

22 ;ÔOni bai fy nyfod a llefaru 
wrthynt, ni buasai arnynt bechod: 
“ond yr awrhon nid oes ganddynt 
esgus am eu pechod. 

23 ^ Yr hwn sydd yn fy nghasâu i, 
sydd yn casâu fy Nhad hefyd. 

24 Oni bai wneuthur o honof yn 
eu plith y gweithredoedd ni wnaeth 


|neb arall, ni buasai arnynt bechod: 


ond yr awrhon hwy a welsant, ac 
a'm casasant i a'!m Tad hefyd. 

25 Eithr, fel y cyflawnid y gair sydd 
ysgrifenedig yn eu cyfraith hwynt, 


. 49, u 
pen. ì4.17, | ” Hwy a'm casasant yn ddiachos. 


26 * Eithr pan ddêl y Diddanydd, 


S. IOAN, XVI. 


yr hwn a*anfonaf i chwi oddi wrth 

y Tad, (sef Yspryd y gwirionedd, yr 

hwn sydd yn deilliaw oddi wrth y 

Tad,) efe a dystiolaetha am danaf fi. 
27 A “chwithau hefyd a dystiol- 

aethwch, am * eich bod o'r dechreu- 

ad gyd â mi. 

PENNOD XVI. 

l Orist yn cysuro eâ ddisgyblion yn erbyn 
blinder, trwy addewid o'r Yspryd Glân, a 
thrwy eî ail-gyfodiad a'4 esgyniad: 29 yn 
eu sicrhâu y bydd ew gweddïau hwy yn ei 
enw ef yn gymmeradwy gan eí Dad. 99 
Tangnefedd yng Nghrist; ac yn y byd gor- 
thrymder. 

PETHAU hyn a ddywedais i 
chwi, fel “na rwystrer chwi. 

2 PHwy ach bwriant chwi allan 
or synagogau: ac y mae yr awr 
yn dyfod, y tybia pwy bynnac a'ch 
lladdo, ei fod yn gwneuthur gwas- 
anaeth i Dduw. 

3 A'r “pethau hyn a wnant i chwi, 
oblegid nad adnabuant y Tad, na 


myfì. 

4 Eithr *y pethau hyn a ddywed- 
ais i chwi, fel pan ddêl yr awr, y 
cofioch hwynt, ddarfod i mi ddy- 
wedyd i chwi: a'r “pethau hyn ni 
ddywedais i chwi o'r dechreuad, 
am fy mod gyd â chwi. 

5 Ac yn awr yr wyf yn myned at 
yr hwn a'm hanfonodd; ac nid yw 
neb o honoch yn gofyn i mi, I ba 
le yr wyt ti yn myned ? 

6 Eithr am i mi ddywedyd y peth- 
au hyn i chwi, trisbwch a lanwodd 
eich calon. | 

7 Ond yr wyf fi yn dywedyd gwir- 
ionedd i chwi; Buddiol yw i chwi fy 
myned i ymaith : canys onid âf fi, fni 
ddaw y Diddanydd attoch ; eithr “os 
mi a âf, mi a1 hanfonaf ef attoch. 

8 A phan ddêl, efe a argyhoedda 
y byd o bechod, ac o gyfiawnder, 
ac ofarn: 

9 O bechod, am nad ydynt yn 
credu ynof fi; 

10 O gyfiawnder, am fy mod yn 
myned at fy Nhad, ac ni'm gwel- 
wch i mwyach ; 

1l O farn, oblegid P tywysog y byd 
hwn a farnwyd. 

12 Y mae gennyf etto lawer o 
bethau i'w dywedyd i chwi, ond ni 
ellwch eu dwyn yr awrhon. 

18 Ond pan ddêl efe, se/ ! Yspryd 
y gwirionedd, “ efe a'ch tywys chwi 
i bob gwirionedd: canys ni lefara 
o hono ei hun; ond pa bethau byn- 
nag a glywo, a lefara efe: a'r pethau 
sydd i ddyfod, a fynega efe i chwi, 


Y mae yn eu cysuro 


Anno 
DOMINI 
ad 





d Act. 1. 8, 
21, 22. 
a 5.32, 


eLucl.2. 
lIoanl,l, 


a Matt. ll. 

b pen. 9. 22 
di. i 
& 12. 42, 


c pen. 15. 
1 Cor. 2. 8. 


d pen. 13, 
wb 
a l4. 29. 


e Edrych 
Matt. 9. 
Os 













bh pen. 12. 


ol, 
Dn. 
Col, 2. 15. 


i pen, 14, 
17. 


k pen, 14, 
26. 





yn erbyn blinder. 





Anno 
DOMINI 
st 


1 pen, 17, 10, 


m pen.7. 99. 
13. ô3. 


& '. . 
al4.109, 


a 20. 20, 


PANT. 7. Te 
pen. 14. 15, 
a 15. 16. 


9 pen, 15.11, 





n Is, 26. 17. 
o pen. 14, 1, 
| 


l4 Efe 2m gogonedda i: canys 
efe a gymmer o'r eiddof, ac a'i myn- 
ega i chwi, 

15 !Yr holl bethau sydd eiddo y 
Tad, ydynt eiddof fi; o herwydd 
hyn y dywedais, mai o'r eiddof fi y 
cymmer, ac y mynega i chwi. 

16 " Ychydig ennyd, ac ni'm gwel- 
wch; a thrachefn ychydig ennyd, 
a chwi a'm gwelwch: am fy mod 
yn myned at y Tad. 

17 Am hynny y dywedodd 7Aaz o'i 
ddisgyblion wrth eu gilydd, Beth 
yw hyn y mae efe yn ei ddywedyd 
wrthym, Ychydig ennyd, ac ni'm 
gwelwch ; a thrachefn ychydig en- 
nyd, a chwi a'm gwelwch: ac, Am 
fy mod yn myned at y Tad? 

18 Am hynny hwy a ddywedasant, 
Betli yw hyn y mae efe yn ei ddy- 
wedyd, Ychydig ennyd * ni wyddom 
ni beth y mae efe yn ei ddywedyd. 

19 Yna y gwybu yr lesu eu bod 
hwy yn ewyllysio gofyn iddo; ac a 
ddywedodd wrthynt, Ai ymofyn yr 
ydych â'ch gilydd am hyn, oblegid 
imi ddywedyd, Ychydig ennyd, ac 
ni'm gwelwch ; a thrachefn ychydig 
ennyd, a chwi a'm gwelwch ? 

20 Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
Chwi a wylwch ac a alerwch, a'r 
byd a lawenycha: eithr chwi a fydd- 
wch dristion; ond eich íristwch a 
droir yn llawenydd. 

21 " Gwraig wrth esgor sydd mewn 
tristwch, am ddyfod ei hawr: eithr 
wedi geni y plentyn, nid yw hi yn 
cofio ei gofid mwyach, gan lawen- 
ydd geni dyn i'r byd. 

22 A chwithau am hynny ydych 
yr awrhon mewn tristwch : eithr mi 
a ymwelaf â chwi drachefn, “a'ch 
calon a lawenycha, a'ch llawenydd 
ni ddwg neb oddi arnoch. 

23 A'r dydd hwnnw ni ofynwch 
ddim i mi. Yn wir, yn wir, medd- 
afi chwi, Pa bethau bynnag a of- 
ynoch i'r Tad yn fy enw, efe a'u 
rhydd i chwi. 

24 Hyd yn hyn ni ofynasoch ddim 
yn fy enwi: gofynwch, a chwi a 
gewch; “fel y byddo eich llawen- 
ydd yn gyflawn. 

25 Y pethau hyn a leferais wrth- 
ych mewn damhegion: eithr y mae 
yr awr yn dyfod, pan na lefarwyf 
wrthych mewn damhegion mwyach, 
RUN y mynegaf ì chwi yn eglur am 

ad 


96 Y dydd hwnnw y gofynwch yn 
fy enw: ac nid wyf yn dywedyd 


1009 


S. IOAN, XVII. 





i chwi, y gweddïaf fi ar y Tad 
trosoch : 

27 Canys y Tad ei hun sydd yn 
eich caru chwi, am i chwi fy ngharu 
i, a "chredu fy nyfod i allan oddi 
wrth Dduw. 

28 *Mi a ddeuthum allan oddi 
wrth y Tad, ac a ddeuthum i'r 
byd: trachefn yr wyf yn gadael y 
byd, ac yn myned at y Tad. 

29 Ei ddisgyblion a ddywedasant 
wrtho, Wele, yr wyt ti yn awr yn 
dywedyd yn eglur, ac nid wyt yn 
dywedyd un ddammeg. 

30 Yn awr y gwyddom *y gwydd- 
ost bob peth, ac nid rhaid i ti ym- 
ofyn o neb â thi: wrth hyn ”yr 
ydym yn credu ddyfod o honot 
allan oddi wrth Dduw. 

31 Yr Iesu a'u hattebodd hwynt, 
A. ydych chwi yn awr yn credu? 

32 Wele, y mae yr awr yn dyfod, 
ac yr awrhon hi a ddaeth, * y gwas- 
gerir chwi 7 bob un “at yr eiddo, 
ac y gadêwch fi yn unig: ac “nid 
wyf yn unig, oblegid y mae y Tad 
gyd â myfi. 

33 Y pethau hyn a ddywedais 


wrthych fel “y caffech dangnefedd |*E 


ynof. Yn y byd gorthrymder a 
gewch: eithr cymmerwch gysur, 
myfi a orchfygais y byd. 


PENNOD XVII. 


1 Orist yn gweddïo ar eî Dad am eî ogoneddu 
ef? 6 am gadw ei apostolion 11 mewn un- 
deb, ŴT a gwirionedd: 20 am eu gogoneddu 
hwy, a'r holl jyddloniaid eraill, gyd âg ef 
yn y nefoedd. 

PETHAU hyn a lefarodd yr 
lesu, ac e/e a gododd ei lygaid 

i'r nef, ac a ddywedodd, Y Tad, 

a daeth yr awr; gogonedda dy Fab, 

fel y gogoneddo dy Fab dithau : 

2 PMegis y rhoddaist iddo awdur- 
dod ar bob cnawd, fel am y cwbl a 
roddaist iddo, y rhoddai efe iddynt 
fywyd tragywyddol. 

3 A chyn yw y bywyd tragywydd- 
ol; iddynt dy adnabod di yr unig 
wir Dduw, ar hwn a anfonaist ti, 
Iesu Grist. 

4 Mi a'th ogoneddais di ar y 
ddaear; *mi a gwblheais y gwaith 
a roddaist i mi i'w wneuthur. 

5 Ac yr awrhon, O Dad, gogon- 
edda di fyfi gyd â thi dy hun, â'r 
gogoniant oedd i mi gyd â thi cyn 
bod y byd. 

6 Mi a eglurais dy enw i'r dynion 
8a roddaist i mi allan or byd: 
eiddot íi oeddynt, a thi a'u rhodd- 






Orist yn gweddïo. 


r pen, 3, 13, 
a lT. 8. 


s pen, 13, 3. 


tpen.21.17. 


u pen, 17. 8, 


x Matt. 26, 
31, 
Maic 14, 
JATf 

ypen.20.10. 


a pen. 12. 25. 
a 16. ô2, 


b Matt. 11. 
oT. a 28. 1a. 
pen. 3. 90. 
a i. 

1 Cor. 15. 
Phil.2,10,| 
Heb. 2. S8. 
cEs.53.1l,] 
Jer.9, 24. 1 


d pon. 13. 
ôl. 14, 13, 

e pen. 4. 34. 
el). 20. 









Orist yn gweddïo. 


Anno 
DOMINI 
39. 





b pen, 8. 28, 
al2, 40, 
a_l4, 10, 

ípen. 16.27, 
90, 


k pen, 16. 
15, 


ì I Petr 1.5. 
Judasl, 

2 yn. 

m ad. 21, 
&c. 

n pen. 10. 
40, 

o pen 6. 99, 
a 10. 28, 
lleb. 2, 15. 

P pen. 18. 9, 
1 Ioan 2.19. 

9 pen. 6. 70, 
a l3. 18, 

r Ps. 109. 8, 


s pen. 15, 
iS, Uo 


* Matt, 6. 


3 â'th moîr- 
ionedd, 
x 2 Sam. 7. 


pen. 8. 49, 
7 pen. 20. 
91 


s] Cor.1. 
OY 


1''Thess. â, 


Heb. 10. 
10. 


4 gwir 
sancteiddio 


5 Neu, gan. 
aad. ll, 22, 
23. 
Gal. 3. 28, 


b pen. 10. 
395.ai4.11. 











aist hwynt i 
ant dy air di. 

7 Yr awrhon y gwybuant mai 
oddi wrthyt ti y mae yr holl beth- 
au a roddaist i mì : 

8 Canys y geiriau Pa roddaist i 
mi, a roddais iddynt hwy; a hwy 
a'u derbyniasant, 'ac a wybuant 
yn wir mai oddi wrthyt ti y deuth- 
um i allan, ac a gredasant mai tydi 
a'm hanfonaist i. 

9 Drostynt hwy yr wyf fi yn 
gweddïo: nid dros y byd yr wyf yn 
gweddïo, ond dros y rhai a rodd- 
aist i mi ; canys eiddot ti ydynt. 

l0 A'r eiddof fi oll sydd eiddot 
ti, Far eiddot ti sydd eiddof íi: 
a mi a ogoneddwyd ynddynt. 

ll Ac nid wyf mwyach yn y byd, 


mi; a hwy a gadwas- 


|ond y rhai hyn sydd yn y byd, a 
| myfi sydd yn dyfod attat ti. Y Tad 


sancteiddiol, ! cadw hwynt * trwy dy 
enw, y rhaì a roddaist i mi; fel y 
byddont un, " megis ninnau. 

: 12 Tra fôm gyd â hwynt yn y byd, 
9mi a'u cedwais yn dy enw: yrhai a 
roddaist i mi, a gedwais, ac ni choll- 
wyd o honynt “ond mab y golledig- 
aeth; "fel y cyflawnid yr ysgrythyr. 

13 Ac yr awrhon yr wyf yn dyfod 
attat: ar pethau hyn yr wyf yn 
eu llefaru yn y byd, fel y caffont 
fy llawenydd i yn gyflawn ynddynt 
eu hunain. 

14 Myfi a roddais iddynt hwy dy 
air di: *a'r byd a'u casaodd hwynt, 
oblegid nad ydynt o'r byd, megis 
nad ydwyf finnau o'r byd. 

15 Nid wyf yn gweddïo ar i ti 
eu cymmeryd hwynt allan o'r byd, 
eithr *ar i ti eu cadw hwynt rhag 
y drwg. 

16 O'r byd nid ydynt, megis nad 
wyf finnau o'r byd. 

17 “Sancteiddia hwynt * yn dy wir- 


í ] ionedd : * dy air sydd wirionedd. 


187 Fel yr anfonaist fi i'r byd, felly 
yr anfonais innau hwythau i'r byd. 

19 Ac “er eu mwyn hwy yr wyf 
yn fy sancteiddio fy hun, fel y 
byddont hwythau wedi eu *sanct- 
eiddio *yn y gwirionedd. 

20 Ac nid wyf yn gweddïo dros y 
rhai hyn yn unig, eithr dros y rhai 


'hefyd a gredant ynof fi trwy eu 


hymadrodd hwynt: | 

21 “Fel y byddont oll yn un; 
megis ? yr «cyt ti, y Tad, ynof fi, a 
minnau ynot ti ; fel y byddont hwy- 


ithau un ynom ni: fel y credo y 


byd mai tydi a'm hanfonaist i. 


1010 


S. IOAN, XVIII. 


22 A'r gogoniant a roddaist 1 mi, 
a roddais iddynt hwy ; “fel y bydd- 
ont un, megis yr ydym ni yn un: 


23 Myfi ynddynt hwy, a thithau | 2 


ynoffi; fel y byddont wedi eu per- 
ffeithio yn un, ac fel y gwypo y byd 
mai tydi a'm hanfonaist i, a charu o 
honot hwynt, megis y ceraist íi. 

24 4Y Tad, y rhai a roddaist i 


mi, yr wyf yn ewyllysio, lle yr wyf 1. 


fi, fod o honynt hwythau hefyd gyd 
â myfi; fel y gwelont fy ngogon- 
iant a roddaisti mi: oblegid ti a'm 
ceraist cyn seiliad y byd. 

25 Y Tad cyfiawn, “nid adnabu y 
byd dydi: eithr fmi a'th adnabâm, 
£a'r rhai hyn a wybu mai tydi am 
hanfonaist i. 

26 Ac mi a hysbysais iddynt dy 
enw, ac a'ê hysbysaf: fel y byddo 
ynddynt hwy y cariad "â'r hwn y 
ceraist fi, a minnau ynddynt hwy. 


PENNOD XVIII. 

l Judas yn bradychu yr Iesu. 6 Y swydd- 
ogion yn &yrthio i'r llawr. 10 Peir yn torri 
clust Malchus. 12 Dal yr Iesu, ai ddwyn 
at Annas a Chaiaphas, l5 Petr yn gwadu 
Crist, 19 Holi yr Iesu ger bron Caiaphas, 
28 a cher bron Pilat. 96 Ei deyrnas ef. 
40 Yr Iuddewon yn dymumno cael gollwng 
barabbas yn rhydd. 


WEDI “i'r Iesu ddywedyd y 

geiriau hyn, efe a aeth alìan, 

efe a'i ddisgyblion, dros Pafon OCed- 

ron, lle yr oedd gardd, i'r hon yr 
aeth efe a1 ddisgyblion. 

2 A Judas hefyd, yr hwn a'i brad- 
ychodd ef, a adwaenai y lle: o- 
blegid mynych y cyrchasai yr lesu 
ai ddisgyblion yno. 

3 “Judas gan hynny, wedi iddo 
gael byddin a swyddogion gan yr 
arch-offeiriaid. a'r Phariseaid, a 
ddaeth yno â lanternau, a lampau, 
ac arfau. 

4 Yr Iesu gan hynny, yn gwybod 
pob peth a oedd ar ddyfod arno, a 
aeth allan, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Pwy yr ydych yn ei geisio? 

5 Hwy a attebasant iddo, Iesu o 
Nazareth. Yr Iesu a ddywedodd 
wrthynt, Myfi yw. A Judas, yr 
hwn ai bradychodd ef, oedd hef- 
yd yn sefyll gyd â hwynt. 

6 Cyn gynted gan hynny ag y 
dywedodd efe wrthynt, Myfi yw, 
hwy a aethant yn ŵysg eu cefnau, 
ac a syrthiasant i lawr. 

7 Am hynny efe a ofynodd iddynt 
drachefn, Pwy yr ydych yn ei 
geisio? A hwy a ddywedasant, Iesu 
o Nazareth. 


Judas yn bradychu Orist. 





€ pen. 15. 
1. a 16. 3, 
fpen. 7. 29, 
a .S. 65. 
a l0. 15, 


£ ad, 8, 
pen, 16, 27. 


h pcn. 15.9, 


a Matt. 26. |. 
51), 
Marc 14. 
32 


Luc 22, 39, 
b 2 Sam, 15. 
29, 


clMatt. 26. 
Marc 14, 
43 


Luc 22.47. 
Act. I. 16. 








Pelr yn eb wadu. 


8 Yr Iesu a attebodd, Mi a ddy- 


DOMINI 
OO. 


d pen.17.12. 


e Matt. 26. 
ôl. 
Marc 14, 
4 e^ 
Luc 22. 49, 
50. 


f Matt, 20. 
8.20. 39, 42. 


& Edrych 
Matt. 26. 
57 


h irr an A 


2 Ac Annas 


i pen. 11, 50, 
k Matt. 26. 


ôs. 

Marc 14, 
ô4, 

Luc 22, 54, 


8 neuadd, 


1 Matt. 26. 
G9, 


mu pen, 7, 20. 





wedais i chwi mai myfi yw: am 
hynny os myfì yr ydych yn ei geisio, 
gadêwch i'r rhai hyn fyned ymaith: 

9 Fel y cyflawnid y gair a ddy- 
wedasai efe, O'r rhai a roddaist 
i mi, ni chollais i yr un. 

10 “Simon Petr gan hynny a chan- 
ddo gleddyf, a'i tynnodd ef, ac a 
darawodd was yr arch-offeiriad, ac 
a dorrodd ymaith ei glust ddehau 
ef: ac enw y gwas oedd Malchus. 

l1 Am hynny yr Iesu a ddywed- 
odd wrth Petr, Dod dy gleddyf yn 
y wain: fy cwppan a roddes y Tad 
ì mi, onid yfaf ef? 

12 Yna y fyddin, a'r milwriad, a 
swyddogion yr Iuddewon, a ddal- 
iasant yr Iesu, ac a'i rhwymasant ef, 

13 Ac “a'i dygasant ef at P Annas 
yn gyntaf; canys chwegrwn Caia- 
phas, yr hwn oedd arch-offeiriad y 
flwyddyn honno, ydoedd efe. 7 

14 ïA Chaiaphas oedd yr hwn 
a gynghorasai ir Iuddewon, mai 
buddiol oedd farw un dyn dros y 
bobl, 

15 4 “Ac yr oedd yn canlyn yr 
Iesu, Simon Petr, a disgybl arall: 
a'r disgybl hwnnw oedd adnabydd- 
us gan yr arch-offeiriad, ac efe a 
aeth i mewn gyd â'r Iesu i “lys yr 
arch-offeiriad. 

l6'A Phetr a safodd wrth y drws 
allan. Yna y disgybl arall yr hwn 
oedd adnabyddus gan yr arch- 
offeiriad, a aeth allan, ac a ddy- 
wedodd wrth y ddrysores, ac a 
ddug Petr i mewn. 

17 Yna y dywedodd y llangces 
oedd ddrysores wrth Petr, Onid 
wyt tithau o ddisgyblion y dyn 
hwnŶ* Dywedodd yntau, Nac wyf. 

18 A'r gweision a'r swyddogion, 
gwedi gwneuthur tân glo, o her- 
wydd ei bod hi yn oer, oeddynt 
yn sefyll, ac yn ymdwymno: ac 
yr oedd Petr gyd â hwynt yn sefyll, 
ac yn ymdwymno. 

19 $ A'r arch-offeiriad a ofynodd 
ir Iesu am ei ddisgyblion, ac am 
cì athrawiaeth. 

20 Yr lesu a attebodd iddo, " My- 
fì a lefarais yn eglur wrth y byd: 
yr oeddwn bob amser yn athraw- 
iaethu yn y synagog, ac yn y deml, 
lle mae yr Iuddewon yn ymgyn- 
null bob amser; ac yn ddirgel ni 
ddywedais ì ddim, 

21 Paham yr wyt ti yn gofyn i 
mi? gofyn i'r rhai 2m clywsant, 


1011 


S IOAN, XVIII. 





beth a ddywedais wrthynt: wele, y 
rhai hynny a wyddant pa bethau a 
ddywedais i. 

22 Wedi iddo ddywedyd y pethau 
hyn, un o'r swyddogion a'r oedd 
yn sefyll ger llaw, ” a roddes * zern- 


Pat yn holi yr Iesu. 


Anno 
DOMINI 
On 





n Jer. 20, 9, 
Act 2382) 


od i'r Iesu, gan ddywedyd, Ai felly |“Jonnod, 


yr wyt ti yn atteb yr arch-offeiriad? 

23 Yr Iesu a attebodd iddo, Os 
drwg y dywedais, tystiolaetha o'r 
drwg; ac os da, paham yr wyt yn 
fy nharo i? 


neu, wial- 
ennod, 


24 9Ac Annas aì hanfonasai ef “Mat. 26. 


yn rhwym at Caiaphas yr arch- 
offeiriad. 

25 PA Simon Petr oedd yn sefyll, 
ac yn ymdwymno. Hwythau a 
ddywedasant wrtho, Onid wyt ti- 
thau hefyd o'i ddisgyblion ef? Yn- 


P Matt. 26. 
H, TIS 
Marc 14, 
69, 
Luc 22, 58, 


fau a wadodd, ac a ddywedodd," 


Nac wyf. 

26 Dywedodd un o weision yr 
arch-offeiriad, (câr i'r hwn y tor- 
rasai Petr eì glust, Oni welais i 
di gyd âg ef yn yr ardd? 

27 Yna Petr a wadodd drachefn ; 
ac $yn y man y canodd y ceiliog. 

28 4 'Yna y dygasant yr Iesu 
oddi wrth Caiaphas “i'r dadleudy, 
ar bore ydoedd hi; *ac nid aeth- 
ant hwy i mewn i'r dadleudy, rhag 
eu halogi; eithr fel y gallent fwyt- 
ta y pasc. 

29 Yna Pilat a aeth allan attynt, 
ac a ddywedodd, Pa achwyn yr 
ydych chwi yn ei ddwyn yn erbyn 
y dyn hwn * 

30 Hwy a attebasant ac a ddy- 
wedasant wrtho, Oni bai fod hwn 
yn ddrwg-weithredwr, ni thraddod- 
asem ni ef attat ti. 

31 Am hynny y dywedodd Pilat 
wrthynt, Cymmerwch chwi ef, a 
bernwch ef yn ol eich cyfraith 
chwi. Yna yr Iuddewon a ddy- 
wedasant wrtho, Nid cyfreithlawn 
i ni ladd neb: 

32 *Fel y cyflawnid gair yr Iesu, 
yr hwn a ddywedasai efe, gan 
arwyddoccâu o ba angau y byddai 
farw. 

33 “Yna Pilat a aeth drachefn 
i'r dadleudy, ac a alwodd yr Iesu, 
ac a ddywedodd wrtho, Ai ti yw 
Brenhin yr Iuddewon ? 

34 Yr Iesu a attebodd iddo, Ai 
o honot dy hun yr wyt ti yn dy- 
wedyd hyn, ai eraill a'i dywedas- 
ant ì 6i am danaf fi ? 

35 Pilat a attebodd, Ai Iuddew 
ydwyf fi? Dy genedl dy hun ar 


9 pen. 13. 38. | 
r Matt. 27. 
o 


Marc 15.1, 





t Matt, 20, 
; 
pen, 12, 22, | 


u Matt. 27. 
11, 


Coroni Orist â drain, 


Anno 
DOMINI 
80, 





x 1 Tim. 6. 


7 pen. 6. 15, 


slloan 9, 
19. 


a a Ft 
hn 23.4. 
pen. 19, 4, 


6 bai arno. 
b Matt. 27. 


ôn 
Marc 15, 6. 
Luc v23, 17. 


c Act. â, 14. 


d Luc 23, 
19, 


â Mai Leo 
Marc 15. 
15, 


2 ffonned- 


eau. 


3 achos. 


arch-offeiriaid a'th draddodasant i 
mi; Beth a wnaethost tì 

36 *Yr Iesu a attebodd, ïFy 
mrenhiniaeth i nid yw o'r byd hwn. 
Pe o'r byd hwn y byddai fy mren- 
hiniaeth i, fy ngweision 1 a ym- 
drechent, fel na'm rhoddid i'r Y Udi 
ewon: ond yr awrhon nid yw fy 
mrenhiniaeth i oddi yma. 

37 Yna y dywedodd Pilat wrtho, 
Wrth hynny ai Brenhin wyt ti? 
Yr Iesu a attebodd, Yr ydwyt ti 
yn dywedyd mai Brenhin wyf fi. 
Er mwyn hyn y'm ganed, ac er 
mwyn hyn y deuthum i'r byd, fel 
y tystiolaethwn i i'r gwirionedd. Pob 
un âr “sydd o'r gwirionedd, sydd 
yn gwrandaw fy lleferydd i. 

38 Pilat a ddywedodd wrtho, Beth 
yw gwirionedd? Ac wedi iddo ddy- 
wedyd hyn, efe a aeth allan dra- 
chefn at yr Iuddewon, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, *Nid wyf fi yn 
cael dim * achos ynddo ef. 

39 P Eithr y mae gennych chwi 
ddefod, i mi ollwng i chwi un yn 
rhydd ar y pasc: a fynnwch chwi 
gan hynny i mi ollwng yn rhydd 
1 chwi Frenhin yr Iuddewon î 

40 “ Yna y llefasant oll drachefn, 
gan ddywedyd, Nid hwnnw, ond 
Barabbas. 4A'; Barabbas Awnnw 
oedd leidr. 


PENNOD XIX. 

1 Fyflangellu Orist, a'i goroni â drain, a'i guro. 
4. Pilat yn chwennych ei ollwng ef yn rhydd : 
elto, wedi eí orchfygu gan lefain yr Iudd- 
ewon, yn eî roddŵ ef i'w groeshoelio. 239 
Bwrw coelbrennau ar eî ddillad ef : 26 yn- 
iau yn gorchymyn e$ fam â Ioan; 2S ac 
yn marw. 91 Gwanu eì ysllys ef. 38 Joseph 
a, Nicodemus yn e€î gladdu ef. 

NA gan hynny *y cymmerodd 
Pilat yr Iesu, ac a' fllancell- 
odd ef. 

2 A'r milwyr a blethasant goron 
o ddrain, ac a'i gosodasant ar ei 
ben ef, ac a roisant wisg o borphor 
am dano; ; 

3 Ac a ddywedasant, Henffych 
well, Brenhin yr Iuddewon; ac a 
roisant iddo 2 gernodiau. 

4 Pilat gan hynny a aeth allan 
drachefn, ac a ddywedodd wrthynt, 
Wele, yr wyf fi yn ei ddwyn ef 
allan i chwi, fel y gwypoch nad wyf 
fi yn cael ynddo ef un * bai. 

5 Yna y daeth yr Iesu allan, yn 
arwain y goron ddrain, ar wisg 
borphor. A Phiat a ddyw edodd 
wrthynt, Wele y dyn. 

6 Yna yr MTH Oa Tn a a'r swydd- 


S. IOAN, XIX. 


ogion, pan welsant ef, a_lefasant, 
gan ddywedyd, Croeshoelia, croes- 
hoelia .ef. — Pilat a ddywedodd 
wrthynt, Cymmerwch chwi ef, a 
chroeshoeliwch: canys nid wyf fi 
yn cael dim bai ynddo. 

7 Yr Tdd eugd a at£ebasant iddo, 
PY mae gennym ni gyfraith, ac 
wrth ein cyfraith ni efe a ddylai 
farw, am “iddo ei wneuthur ei hun 
yn Fab Duw. 

8 1 A phan glybu Pilat yr ymad- 
rodd hwnnw, efe a ofnodd yn fwy ; 

9 Ac a aeth drachefn i'r dadl- 
eudy, ac a ddywedodd wrth yr Iesu, 
O ba le yr wyt ti? Ond ni roes yr 
Iesu atteb iddo. 

10 Yna Pilat a ddywedodd wrtho, 
Oni ddywedi di wrthyffi? oni wydd- 
ost ti fod gennyf awdurdod i'th 
groeshoelio di, a bod gennyf awdur- 
dod i'th ollwng yn rhydd? 

ll Yr Iesu a attebodd, Ni byddai 
i ti ddim awdurdod arnaf fi, oni 
bai eì fod wedi ei roddi i fi oddi 
uchod: am hynny yr hwn a'm tra- 
ddodes i ti, sydd fwy ei bechod. 

12 O hynny allan y ceisiodd Pilat 
ei ollwng ef yn rhydd : ond yr Iudd- 
ewon a lefasant, gan ddywedyd, Os 
gollyngi di hwn yn rhydd, nid wyt 
ti yn garedig i Cesar. 
nag a'i gwnelo ei hun yn frenhin, y 
mae yn dywedyd yn erbyn Cesar. 

13 Yna Pilat, pan glybu yr ymad- 
rodd hwn, a ddug allan yr Iesu ; ac 
a eisteddodd ar yr orsedd-faingc, 
yn y lle a elwir y Palmant, ac yn 
Hebraeg, Gabbatha. 

14 A “darpar-wyl y pasc oedd hi, 
ac ynghylch y chweched awr: ac 
efe a ddywedodd wrth yr Iudd- 
ewon, Wele eich Brenhin. 

15 Eithr hwy a lefasant, Ymaith 
âg ef, ymaith âg ef, croeshoelia ef. 
Pilat a ddywedodd wrthynt, A 
groeshoeliaf fi eich Brenhin chwi? 
A'r arch-offeiriaid a attebasant, “Nid 
oes i ni frenhin ond Cesar. 

16 £ Yna gan hynny efe a'i tra- 
ddodes ef iddynt i'w groeshoelio. 
A hwy a gymmerasant yr Iesu, ac 
a'1 dygasant ymaith. 

17 "Ac efe gan ddwyn ei groes, a 
ddaeth i le a elwid *Lle y benglog, 
ac a elwir yn Hebraeg, Golgotha : 

18 Lle y croeshoeliasant ef, a dau 
eraill gyd âg ef, un o bob tu, a'r 
Iesu yn y canol. 

19 y] î A Philat a ysgrifenodd ditl, 


a'i groeshoelio. 


Anno 
DOMINI 
a9. 





b Tef. 24, 
16. 


c mp 26. 
ar 5. 18, 
a 10, 33. 


d Pwy byn- d Act.17.7. 


e Matt. 27. 
62. 


f Gen, 49, 
10. 


€ Matt, 27. 
26, ôl. 
HUD 15. 


Luc 22. 24, 


h RD a 
aU a. 15. 


4 e ben- 
glogfa. 


1 Matt. 27. 
37. 
Marc 15. 


ac ai dododd ar y groes. A'r ys-| jî.s ss 





1912 





Marwolaeth Crist, 






Anno 


grifen oedd, IESU O NAZARETH, 


cr BRENHIN YR IUDDEWON. 





k Matt, 27. 
am 
Marc 15. 
Luc 23, 34. 


9 gweithio. 


ì Ps, 22, 1S, 


m Matt, 27. 
55. 
Marc 15. 


Luc 93, 49. 
6 Clopae, 


n pen. 19.23, 
a 21.24. 


e pen, 2. â. 


| 
| 
| 


| P Ps. (2. 21. 


S Matt. 27. 
48, 


r pen. 17. â, 





20 Y titl hwn gan hynny a ddar- 
llenodd llawer o'r Iuddewon; o- 
blegid agos i'r ddinas oedd y fan 
lle y croeshoeliwyd yr Iesu: ac yr 
oedd wedi ei ysgrifenu yn Hebraeg, 
Groeg, a Lladin. 

291 Yna arch-offeiriaid yr Iudd- 
ewon a ddywedasant wrth Pilat, 
Nac ysgrifena, Brenhin yr Iuddew- 
on ; eithr dywedyd o hono ef, Bren- 
hin yr Iuddewon ydwyf fi. 

92 Pilat a attebodd, Yr hyn a 
ysgrifenais, a ysgrifenais. 

23 $ “ Yna y milwyr, wedi iddynt 
groeshoelio yr Iesu, a gymmeras- 
ant eì ddillad ef, ac a wnaethant 
bedair rhan, ìi bob milwr ran; a 
bais ef: a'i bais ef oedd ddiwnïad, 
wedi ei gwau o'r cwrr uchaf trwy- 
ddi oll. 

24 Hwythau a ddywedasant wrth 
eu gilydd, Na thorrwn hi, ond bwr- 
iwn goelbrennau am dani, eiddo 
pwy fydd hi: fel y cyflawnid yr 
ysgrythyr sydd yn dywedyd, 'Rhan- 
nasant fy nillad yn eu mysg, ac 
am fy mhais y bwriasant goelbren- 
nau. A'r milwyr a wnaethant y 
pethau hyn, 

25 «| " Ac yr oedd yn sefyll wrth 
groes yr Iesu, ei fam ef, a chwaer 
ei fam ef, Mair gwraig $ Oleophas, 
a Mair Magdalen. 

26 Yr Iesu gan hynny, pan wel- 
odd ei fam, "a'r disgybl yr hwn a 
garai efe yn sefyll ger llaw, a ddy- 
wedodd wrth ei fam, *O wraig, 
wele dy fab. 

27 Gwedi hynny y dywedodd wrth 
y disgybl, Wele dy fam. Ac o'r awr 
honno allan y cymmerodd y dis- 
gybl hi i'w gartref. 

298 Wedi hynny yr Iesu, yn 
gwybod fod pob peth wedi ei or- 
phen weithian, Pfel y cyflawnid yr 
ysgrythyr, a. ddywedodd, Y mae 
syched arnaf. 

29 Yr oedd gan hynny lestr wedi 
ei osod yn llawn o finegr; a hwy 
a lanwasant yspwng o finegr, ac 
ai rhoddasant ynghylch isop, ac 
a'i dodasant wrth ei enau ef. 

30 Yna pan gymmerodd yr Iesu y 
finegr, efe a ddywedodd, 'Gorphen- 
wyd: a chan ogwyddo ei ben, efe 
a roddes i fynu yr yspryd. 

31 Yr Iuddewon gan hynny, fel 
nad arhoaì y cyrph ar y groes ar 
y Sabbath, o herwydd ei bod yn 


1013 


S. IOAN, XX. 





ddarpar-wyl, (canys mawr oedd y 
dydd Sabbath hwnnw,) a ddeisyf- 
asant ar Pilat gael torri eu hesgeir- 
iau hwynt, a'u tynnu i lawr. 

32 Yna y milwyr a ddaethant, ac 
a dorrasant esgeiriau y cyntaf, a'r 
llall, yr hwn a groeshoeliasid gyd 
âg ef. 

33 Eithr wedi iddynt ddyfod at yr 
Iesu, pan welsant ef wedi marw eis- 
oes, ni thorrasant ei esgeiriau ef. 

34 Ond un o'r milwyr a wanodd 
eì ystlys ef â gwaywffon: ac yn y 
fan * daeth allan waed a dwfr. 

35 A'r hwn a'i gwelodd, a dystiol- 
aethodd ; a gwir yw ei dystiolaeth: 
ac efe a ŵyr ei fod yn dywedyd 
gwir, fel y credoch chwi. 

36 Canys y pethau hyn a wnaeth- 
pwyd, 'fel y cyflawnid yr ysgrythyr, 
Ni thorrir asgwrn o hono. 


37 A thrachefn, "ysgrythyr arall Z 


sydd yn dywedyd, Hwy a edrych- 
ant ar yr hwn a wanasant. 

38 $ * Ac ar ol hyn, Joseph o Ari- 
mathea (yr hwn oedd ddisgybl i'r 
Iesu, eithr yn guddiedig, rhag ofn 
yr Iuddewon) a ddeisyfodd ar Pilat, 
gael tynnu i lawr gôrph yr Iesu: 
a Philat a ganiattaodd iddo. Yna y 
daeth efe ac a ddug ymaith gorph 
yr lesu. 

39 A daeth “Nicodemus hefyd, (yr 
hwn ar y cyntaf a ddaethai at yr Iesu 
o hyd nos,) ac a ddug fyrr ac aloes 
y'nghymmysg, tu a chân pwys. 

40 Yna y cymmerasant gorph yr 
Iesu, ac a'ii “rhwymasant mewn 
llieiniau, gyd âg aroglau, fel y mae 
arfer yr Iuddewon ar gladdu. 

41 Ac yn y fangre lle y croeshoel- 
iasid ef, yr oedd gardd; a bedd 
newydd yn yr ardd, yn yr hwn ni 
ddodasid dyn erioed. 

42 Ac yno, rhag nesed oedd dar- 
par-wyl yr Iuddewon, am fod y 
bedd hwnnw yn agos, y rhoddasant 


yr Iesu. 

PENNOD XX. 

l Mai; yn dyfod at y bedd, 9 a_Dhelr hefyd 
ac oam, heb wybod adgyfodi o'r Iesu. ll 
Yr Iesw yn ymddangos â Mair Magdalen, 
19 ac i'w ddisgyblion. 24 Anghrediniaeth a 
chyffes Thomas. 90 Bod yr ysgrythyr lân yn 
ddigonol i iachawdwriaeth. 


» DY DD cyntaf o'r *wythnos, 
Mair Magdalen a ddaeth y 
bore, a hi etto yn dywyll, at y 
bedd; ac a welodd y maen wedi 
ei dynnu ymaith oddi ar y bedd. 
2 Yna y rhedodd hi, ac a ddaeth 
at Simon Petr, a'r ? disgybl arall yr 


a'i gladdedigaeth. 


Anno 
DOMINI 
Uu. 





8] Ioan 5. 6. 


t Exod. 12. 


x Matt. 27, 
57. 
Marc 15. 
42. 
Luc 23. 50. 


y en. 9. 22. 
a l2,42, 


zpen. 3.1, 
2. &.'T. 60. 


a Act. 5. 6, 


a Mnatt. 28, 


Marc 16. 1. 
Luc 24.1. 
2 sabbathatu. 


b pen. 13, 
23. a 21.7, 
20, 24. 








Adgyfodiad, Crist, 


Anno 
DOMINI 
a. 





ec Luc 24, 12, 


d pen. 19. 40. 


epen. 11.44. 


f Ps. 16. 10, 
Act.2,5— 
Ga lo 


E Marc 16, 
5. 


h Matt. 28. 


9, 

Marc 16. 9, 
1 Luc 24, 16, 

ol 


pen. 2l. 4, 


hwn yr oedd yr Iesu yn ei garu, 
ac a ddywedodd wrthynt, Hwy a 
ddygasant yr Arglwydd ymaith o'r 
bedd, ac ni wyddom ni pa le y 
dodasant ef. 

3 “Yna Petr a aeth allan, a'r dis- 
gybl arall, a âwy a ddaethant at 
y bedd ; 

4 Ac a redasant ill dau ynghyd: 
ar disgybl arall a redodd o'r blaen 
yn gynt na Phetr, ac a ddaeth yn 
gyntaf at y bedd. 

5 Ac wedi iddo grymmu, efe a 
ganfu “y llïeiniau wedi eu gosod: 
er hynny nid aeth efe i mewn. 

6 Yna y daeth Simon Petr yn 
ei ganlyn ef, ac a aeth i mewn i'r 
bedd, ac a ganfu y llïeiniau wedi 
eu gosod ; 

/ * A'r napcyn a fuasai am ei ben 
eî, wedi ei osod, nid gyd â'r llïein- 
iau, ond o'r neilldu wedi ei blygu 
mewn lle arall. 

8 Yna.yr aeth y disgybl arall hef- 
yd i mewn, yr hwn a ddaethai yn 
gyntaf at y bedd; ac a welodd, ac 
a gredodd, 

9 Canys hyd yn hyn ni wyddent 
fyr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo 
gyfodi o feirw. 

lO Yna y disgyblion a aethant 
ymaith drachefn at yr eiddynt. 

ll 4 “Ond Mair a safodd wrth y 
bedd oddi allan, yn wylo: ac fel yr 
oedd hi yn wylo, hi a ymostyngodd 
i'r bedd ; 

12 Ac a ganfu ddau angel mewn 
gwisgoedd, gwŷnion, yn eistedd, un 
wrth ben, ac un wrth draed y lle 
y dodasid corph yr Iesu. 

19 A hwy a ddywedasant wrthi, O 
wraic, paham yr wyt ti yn wylo? 
Hithau a ddywedodd wrthynt, Am 
ddwyn o honynt hwy fy Arglwydd 
1 ymaith, ac nas gwn pa le y dod- 
asant, ef. 

14 " Ac wedi dywedyd o honi hyn, 
hi a droes drach ei chefn, ac a wel- 
odd yr Iesu yn sefyll: ac inis gwydd- 
aì A mai yr Íesu oedd efe. 

15 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, O 
wraìg, paham yr wyt ti yn wylo? pwy 
yr wyt ti yn ei geisio? Hithau, yn 
tybied mai y garddwr oedd efe, a 


ddywedodd wrtho, Syr, os tydi a'i 


dygaist ef, dywed i mi pa le y dodaist 
ef, a myfi a'i cymmeraf ef ymaith. 

16 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, 
Mair. Hithau a droes, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Rabboni; yr hyn 
yw dywedyd, Athraw. 


S. IOAN, XX. 


17 Yr Iesu a ddywedodd wrthi, Na 
chyffwrdd â mi; oblegid nì ddyrch- 
efais i etto at fy Nhad: eithr dos 
at “fy mrodyr, a dywed wrthynt, 
! Yr wyf yn dyrchafu at fy Nhad 
i a'ch Tad chwithau, Pa'm Duw i 
a'ch Duw chwithau. 

18 Mair Magdalen a ddaeth ac 
a fynegodd i'r disgyblion; weled o 
honi hi yr Arglwydd, a dywedyd 
o hono y pethau hyn iddi. 

19 J "Yna, a hi yn hwyr y dydd 
cyntaf hwnnw o'r * wythnos, a'r drys- 
au yn gauad lle yr oedd y disgybl- 
ion wedi ymgasglu ynghyd rhag ofn 
yr Ïuddewon, daeth yr Iesu, ac a 
safodd yn y canol, ac a ddywedodd 
wrthynt, Tangnefedd i chwi. 

20 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a ddangosodd iddynt e£ ddwy- 
law ai ystlys. * Yna y disgyblion 
a lawenychasant pan welsant yr 
Arglwydd. 

21 Yna y dywedodd yr Iesu wrth- 
ynt drachefn, Tangnefedd i chwi: 
Pmegis y danfonodd y Tad fi, yr 
wyf finnau yn eich danfon chwi, 

22 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a anadlodd ar»04ynt, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Derbyniwch yr 
Yspryd Glân. 

23 1Pwy bynnag y maddeuoch eu 
pechodau, maddeuir iddynt; a'r 
eiddo pwy bynnag a attalioch, hwy 
a attaliwyd, 

24 4 Eithr Thomas, un o'r deu- 
(deg, yr hwn 'a elwir Didymus, 
nid oedd gyd â hwynt pan ddaeth 
yr Iesu. 

25 Y disgyblion eraill gan hynny 
a ddywedasant wrtho, Ni a welsom 
yr Arglwydd. Yntau a ddywedodd 
wrthynt, Oni châf weled yn ei ddwy- 
law ef ôl yr hoelion, a dodi fy mys 
yn ôl yr hoelion, a dodi fy llaw yn 
ei ystlys ef, ni chredaf fi. 

26 $ Ac wedi wyth niwrnod dra- 
chefn yr oedd ei ddisgyblion ef i 
mewn, a Thomas gyd â hwynt. Yna 
yr Íesu a ddaeth, a'r drysau yn 
gauad, ac a safodd yn y canol, ac 
a ddywedodd, Tangnefedd i chwi. 

27 Wedi hynny y dywedodd efe 
wrth Thomas, Moes yma dy fys, a 
gwel fy nwylaw ; ac “estyn dy law, 
a dod yn fy ystlys: ac na fydd 
anghredadyn, ond credadyn. 

28 A Thomas a attebodd ac a 
ddywedodd wrtho, Fy Arglwydd 
a'm Duw. 

29 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 


a'i ymddangosiad 


Anno 
DOMINI 
mor 





k Pa 2202 
Matt. 2S. 


10. 

Heb, 2. 11. 
ì pen. 16. 28. 
m Eph. 1. 

y. 


n Marc 16. 
14 


Luc 24, 30, 
1 Cor.15.5, 
8 gsabbathau. 


o pen. 16. 22, 


a Matt. 16. 
19 


P Matt. 2s, 
ls. 
pen. 17, 18, 
.a18,ls. 


rpon, 11,16. 





1014 


i'r disgyblion. 


t 1 Petr l. I Petr 1. 8. 
u pen. 21.25, 


x Luc 1. 4, 


a pen. 1. 45. 
b Matt. 4, 
2l. 


c pen, 20. 14, 


d Luc 21.41, 


2 Neu, IIa 
wŷr. 


e Luc 5. â, 
6,7 


y "'v 


f pen. 13. 
Zo, & 20. 2, 


p0MTsr Am i ti fy ngweled, Thomas, y 


credaist: *bendigedig 4v y rhai ni 
'welsant, ac a gredasant. 

30 4 " A llawer hefyd o arwyddion 
eraill a wnaeth yr Iesu y'ngŵydd ei 
ddisgyblion, y rhai nid ydynt ys- 
grifenedig yn y llyfr hwn. 

31 * Eithr y pethau hyn a ysgrif- 
enwyd, fel y credoch chwi mai yr 
lesu yw Orist, Mab Duw; a chan 
gredu, y caffoch fywyd yn ei enw ef. 

PENNOD XXI 
l Fi ddisgyblion yn adnabod Crist ar eî ail- 
ymddangosiad, wrth y ddalfa fawr o bysgod : 

12 yntau yn ciniawa gyd â hwynt: 16 yn 

rhoddi gorchymyn mawr ar Pelr, 4 borthi ei 

ŵyn ef a'i ddefaid: 1$ yn eì rybuddio ef o'î 

farwolaeth: 22 yn ceryddu ei brysurdeb ef 

ynghylch Ioan, 29 Y diben, 


CD y pethau hyn, yr Iesu 
a ymddangosodd drachefn i'w 
ddisgyblion wrth fôr Tiberias: 
fel hyn yr ymddangosodd. 

2 Yr oedd ynghyd Simon Petr, a 
Thomas yr hwn a elwir Didymus, 

a Nathaniel o Cana yn Galilea, 
a » meibion Zebeddus, a dau eraill 
o'i ddisgyblion ef. 

3 Dywedodd Simon Petr wrthynt, 
Yr wyf fi yn myned i bysgotta. Dy- 
wedasant wrtho, Yr ydym ninnau 
hefyd yn dyfod gyd â thi. A hwy 
a aethant allan, ac a ddringasant i 
long yn y man: ar nos honno ni 
ddaliasant ddim, 

4 A phan ddaeth y bore weithian, 
safodd yr Iesu ar y lân: eithr y dis- 
gyblion “ni wyddent mai yr Iesu 
ydoedd. 

5 Yna “yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, O blant, a ocs gennych ddim 
bwyd? Hwythau a attebasant iddo, 
Nac oes. 

6 Yntau a ddywedodd wrthynt, 
*Bwriwch y rhwyd i'r tu dehau 
ir llong, a chwi a gewch. Hwy 
a fwriasant gan hynny; ac ni all- 
ent bellach ei thynnu, gan y llïaws 
pysgod. 

7 Am hynny “y disgybl hwnnw yr 
oedd yr Iesu yn ei garu a ddywed- 
odd wrth Petr, Yr Arglwydd yw. 
Yna Simon Petr, pan glybu mai yr 
Arglwydd oedd, a wregysodd e4 am- 
wisg, (canys noeth oedd efe,) ac a'i 
bwriodd ei hun i'r môr. 

8 Eithr y disgyblion eraill a ddaeth- 
ant mewn llong, (oblegid nid oedd- 
ynt bell oddi wrth dir, ond megis 
dau cân cufydd,) dan lusgo y rhwyd 
â'r pysgod. 

9 A chyn gynted ag y daethant 


ac 


1015 


S. IOAN, XNI. 





i dir, hwy a welent dân o farwor 
wedi ei osod, a physgod wedi eu 
dodi arno, a bara. 

10 Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, 
Dygwch o'r pysgod a ddaliasoch yr 
awrhon, 

ll Simon Petr a esgynodd, ac a 
dynnodd y rhwyd i dir, yn llawn o 
bysgod mawrion, cant a 'thri ar ddeg 
â deugain : ac er bod cymmaint, ni 
thorrodd y rhwyd. 

12 Yr Iesu a ddywedodd wrth- 
ynt, Deuwch, ciniawwch. Eithr ni 
feiddiai neb o'r disgyblion ofyn 
ìddo, Pwy wyt ti? am eu bod yn 
gwybod mai yr Arglwydd oedd. 

13 Yna y daeth yr Iesu, ac a gym- 
merth fara, ac a rhoddes iddynt, 
a'r pysgod yr un modd. 

14 "Y drydedd waith hon yn awr 
yr ymddangosodd yr Iesu i'w ddis- 
gyblion, wedi iddo gyfodi o feirw. 

15 49 Yna gwedi iddynt giniawa, 
yr Iesu a ddywedodd wrth Simon 
Petr, Simon mab Jona, a wyt ti 
yn fy ngharu i yn fwy na'r rhai 
hyn? Dywedodd yntau wrtho, Yd- 
wyf, Arglwydd; fi a wyddost fy 
mod yn dy garu dì. Dywedodd 
yntau wrtho, Portha fy ŵyn. 

16 Efe a ddywedodd wrtho dra- 
chefn yr ail waith, Simon mab Jona, 
a wyt ti yn fy ngharu i? Dywedodd 
yntau wrtho, Ydwyf, Arglwydd; ti 
a wyddost fy mod yn dy garu di. 
Dywedodd yniau wrtho, * bugeilia 
fy nefaid, 

17 Efe a ddywedodd wrtho y dryd- 
edd waith, Simon 4b Jona, a wyt 
ti yn fy ngharu i? Petr a dristaodd 
am iddo ddywedyd wrtho y drydedd 
waith, A wyt ti yn fy ngharu i? Ac 
efe a ddywedodd wrtho, Arglwydd, 
'ti a wyddost bob peth; ti a wydd- 
ost fy mod i yn dy garu di. Yr 
Iesu a ddywedodd wenol Portha 
fy nefaid. 

18 EF Yn wir, yn wir, meddaf i fi, 
Pan oeddit ieuangc, ti a'th wregys- 
aist dy hun, ac a rodiaist lle y 
mynnaist : eithr pan elech yn hen, 
ti a estyni dy ddwylaw, ac arall 


— 


Gorchymyn Orist i Petr. 


Anno 
DOMINI 
au. 





£ Act. 10. 
2, 


h Edrych 
EL 2U. 


3 Portha. 


i pen. 16. 20. 


ir pen. 19, 
Act. 12, 3. 
4, 


a'th wregysa, ac a'th arwain lle ni|. 


fynnit, 

19 A hyn a ddywedodd efe, gan 
arwyddo !trwy ba fath angau y 
gogoneddai efe Dduw. Ac wedi 
iddo ddywedyd hyn, efe a ddywed- 
odd wrtho, Canlyn fi. 

90 A Phetr a drodd, ac a welodd 
my disgybl yr oedd yr Iesu yn ei garu, 


12 Petr 1, 
14, 





Esgyniad Orist 


Anno 
DOMINI JB 
33, ar 





Anno 
DOMINI 
a3. 





aLucl.3, 


b Marc 16. 
19 


Luc 9, 5L 
l Tim, 3. 
16 


Ha 28. 
9, 
Marc 16, 


an 
loan 20.21. 


âd Marc 16. 
loan 20,19. 
A9 


&91.l. 
lCor.1l5.5. 


e Luc 24.49, 
4), 


alo.4 


h Joel 2. 18, 


pen. 2. 
all.15. 


î Matt. 21, 
2. 


canlyn, (yr hwn hefyd a bwysasai 
ei ddwyfron ef ar swpper, ac a 
ddywedasai, Pwy, Arglwydd, yw yr 
hwn a'th fradycha dif) 

91 Pan welodd Petr hwn, efe a 
ddywedodd wrth yr Iesu, Arglwydd, 
ond beth a wna hwn 

22 Yr Iesu a ddywedodd wrtho, 
Os mynnaf iddo aros hyd oni ddel- 
wyf, beth yw hynny i ti? canlyn 
di fyfi. 

23 Am hynny yr aeth y gair yma 
allan ym mhlith y brodyr, na fyddai 
y disgybl hwnnw farw: ac ni ddy- 


YR ACTAU, I, 


wedasai yr Iesu wrtho na fyddai 
efe farw; ond, Os mynnaf iddo 
aros hyd oni ddelwyf, beth yw 
hynny ìi tì? 

24 Hwn yw y disgybl sydd yn 
tystiolaethu am y pethau hyn, ac 
a ysgrifenodd y pethau hyn; ac 
"ni a wyddom fod ei dystiolaeth 
ef yn wir. 

25 "Ac y mae hefyd lawer o beth- 
au eraill a wnaeth yr Iesu, y rhai 
ped ysgrifenid hwy bob yn un ac 
un, Pnid wyf yn tybied y cynhwysai y 
byd y llyfrau a ysgrifenid. Amen. 


AMC IAU, 


NEU 


WEITHREDOEDD YR APOSTOLION SANCTAIDD. 


PENNOD I. 


1 Orîst, er mwyn parotlôi ei apostolion â weled 
ei ddyrchafiad ef, yn eu casglu hwy ynghyd 

i fynydd yr Olew-wydd; ac yn gorchymyn 

iddynt ddisgwyl yn Jerusalem am ddanfon 

yr Yspryd Glân; ac yn addaw cyn nemmawr 

o ddyddiau eî anfon ef; Uwy rinwedd yr 

hwn y byddynt yn dystion $ddo ef hyd eiih- 

afoedd y ddaear. 9 Ar ol eî ymddyrchafiad 

ef, y mae dau augel yn eu rhybuddio hwy î 

ymadael, ac $ roddî eu meddyliau ar ei ail- 

ddyfodiad ef. 12 Hwythau felly yn dychwel- 
yd; a chan ymrôl i weddi, yn dewis Mat- 
thïas yn apostol yn lle J udas. 
TRAETHAWD cyntaf a 
wneuthum, O *Theophilus, 
am yr holl bethau a ddechreuodd 
yr Iesu eu gwneuthur a'u dysgu, 

2 PHyd y dydd y derbyniwyd ef 
ìi fynu, wedi iddo trwy yr Yspryd 
Glân “roddi gorchymynion i'r apos- 
tolion a etholasai : 

3 4Í'r rhai hefyd yr ymddangos- 
odd efe yn fyw wedi iddo ddïoddef, 
trwy lawer o arwyddion sicr; gan 
fod yn weledig iddynt dros ddeu- 
gain niwrnod, a dywedyd y pethau 
a berthynent i deyrnas Dduw. 

4 *“Ac wedi *ymgynnull gyd â 


. hwynt, efe a orchymynodd iddynt 


nad ymadawent o Jerusalem, eithr 
disgwyl am addewid y Tad, fyr 


. |hwn, eb efe, a glywsoch gennyf fi. 


5 SOblecid Ioan yn ddïau a fed- 
yddiodd â dwfr; Pond chwi a fed- 


'jyddir â'r Yspryd Glân, cyn nem- 


mawr o ddyddiau. 

6 Gan hynny wedi eu dyfod hwy 
ynghyd, hwy a ofynasant iddo, gan 
ddywedyd, 'Arglwydd, ai y pryd 





hwn y rhoddi drachefn y frenhin- 
iaeth i Israel? 

7 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
ENi pherthyn i chwi wybod yr 
amseroedd na'r prydiau, y rhai a 
csedodu y Tad yn ei feddiant ei 
ìun. 

8 !Eithr chwi a dderbyniwch nerth 
*yr Yspryd Glân wedi y delo efe 
arnoch; ac “a fyddwch dystion i 
mi yn Jerusalem, ac yn holl Ju- 
dea, a Samaria, ac hyd eithaf y 
ddaear. 

9 "Ac wedi iddo ddywedyd y 
pethau hyn, a hwynt-hwy yn edrych, 
efe a ddyrchafwyd i fynu ; a chwm- 
mwl ai derbyniodd ef allan o'u 
golwg hwynt. | 

10 Ac fel yr oeddynt yn edrych 
yn ddyfal tu a'r nef, ac efe yn 
myned i fynu, wele, dau wr a saf- 
odd ger llaw iddynt mewn 9 gwisg 
wên ; 

ll Y rhai hefyd a ddywedasant, 
Chwi wŷr o Galilea, paham y sef- 
wch yn edrych tu a'r nef? yr Iesu 
hwn, yr hwn a gymmerwyd i fynu 
oddi wrthych i'r nef, Pa ddaw felly 


yn yr un modd ag y gwelsoch ef| 3 


yn myned i'r nef. 

12 Yna y troisant i Jerusalem, o'r 
mynydd a elwir Olew-wydd, yr hwn 
sydd yn agos ì Jerusalem, se/ taith 
diwrnod Sabbath. 

13 Ac wedi eu dyfod i mewn, hwy 
a aethant i fynu i oruwch-ystafell, 
lle yr oedd « Petr, ac Iago, ac Ioan, 
ac Andreas, Phylip, a Thomas, Bar- 


i'r nefoedd. 








nEhuc24.5l.) 


o Matt. 28. 
pen. 10. 3, 
90. 


P Dan. 7.13. 
Matt, 24. 


O. 
Marc 13, 
26. 
Luc 21. 97. 
Ioan l4. 3. 
1 'Thess. l. 
2 'Thess. 1. 
10. 
Dat.1.7. 


Anno 
DOMINI 
33. 

B pen.19. 35, 
9 loan 12, 
open, 20. 30. 
P Amos 7. 

10. 
Anno 
DOMINI 
oo. 
k Matt. 24, 
96. 
Marc 13. 
au 

ì pen, 2. 1, 4. 

$ Neu, pan 
ddêl yr 
Yspryd 
Glan ar- 
noch. 

m Luc 24. 
45, 
Ioan 15,21 
ad. 22. 
pen. 2. 92. 


g Matt, 10, 
Gh 





1016 


Dewis apostol yn Ue Judas. 








tholomew, a Matthew, lago m«ab 
Alphê€us, a Simon Zelotes, a " Judas 
brawd, Iago, yn aros. 

14 “Y rhai hyn oll oedd yn parhâu 
yn gyttân mewn gweddi ac ymbil, 
gyd â'r gwragedd, a Mair mam yr 
Iesu, a * chyd â'i frodyr ef. 

15 1 Ac yn y dyddiau hynny Petr 
a gyfododd i fynu y'nghanol y dis- 
gyblion, ac a ddywedodd, (a nifer 
yr enwau yn yr un man oedd yng- 
hylch ugain a chant,) 

16 Ha wŷr frodyr, yr oedd yn 
rhaid cyflawni yr ysgrythyr yma 
ug rag-ddywedodd yr Yspryd Glân 
írwy enau Dafydd am Judas, *yr 
hwn a fu flaenor i'r rhai a ddalias- 
ant yr Iesu: 

17 Canys Jefe a gyfrifwyd gyd â 
ni, ac a gawsai ran o'r weinidog- 
aeth hon. 

18 “A hwn a bwrcasodd faes â 
gwobr anwiredd ; ac wedi ymgrogi, 
a dorrodd yn ei ganol, a'i holl ym- 
ysgaroedd ef a dywalltwyd allan. 

19 A bu hysbys hyn i holl bres- 
wylwyr Jerusalem, hyd oni elwir 
y maes hwnnw yn eu tafod prïodol 
hwy, Aceldama, hynny yw, Maes 
y gwaed. 

20 Canys ysgrifenwyd yn llyfr y 
Psalmau, * Bydded ei drigfan ef yn 
ddiffaethwch, ac na bydded a drigo 
ynddi: Pa chymmered arall ei * es- 
gobaeth ef. 

21 Am hynny y mae yn rhaid, o'r 
gwŷr a fu yn cyd-ymdaith â ni yr 
holl amser yr aeth yr Arglwydd Iesu 
i mewn ac allan yn ein plith ni, 

22 Gan ddechreu o fedydd Ioan 
hyd y dydd “y cymmerwyd ef i 
fynu oddi wrthym ni, bod un or 
rhai hyn gyd â ni *yn dyst oi ad- 
gyfodiad ef. 

23 A hwy a osodasant ddau ger 
bron, Joseph, yr hwn a enwid Bar- 
sabas, ac a gyfenwid Justus, a Mat- 
thïas. 

21 A chan weddïo, hwy a ddywed- 
asant, Tydi, Arglwydd, *yr hwn a 
wyddost galonnau pawb, dangos pa 
un o'r ddau hyn a etholaist, 

25 I dderbyn rhan o'r weinidog- 
aeth hon, a'r apostoliaeth, o'r hon 
y cyfeiliornodd Judas, i fyned i'w 
le ei hun. 

26 A hwy a fwriasant eu coel- 
brennau hwynt: ac ar Matthïas y 
syrthiodd y coelbren; ac efe a 
gyfrifwyd gyd âr un apostol ar 
ddeg. 


1017 


YR ACTAU, II. 


Tywallt yr Yspryd Glân. 


PENNOD II. E 
1 Yr apostolion, wedi eu lleuwi â'r Yspryd, 33, 

Glân, yn llefaru âg amryw dafodau; a rhai, 

yn rhyfeddu o'u plegid ; ac eraill yn eu gwat- 

war: 14 a Phetr yn eu hargyhoeddi, hwy, ac 
yn dangos fod yr apostolion yn Uefaru trwy | 
nerth yr Yspryd Glân; a bod yr Ieu wedi 

cyfodi oddi wrth y meirw, a dyrchafu ŵ'r 

nefoedd ; a thywallt o hono yr Yspryd Glân; 

ac mai efe oedd y Messias, gwr a wyddent 
hwy eî fod yn brofedig gan Dduw, trwy ei; 

wyrthiau, a'i ryfeddodau, a'i arwyddion; a' 

chwedi eî groeshoelio, nid heb ei derfynedig 

gynghor a'i rag-wybodaeth ef. 9 Per yu' 

bedyddio llawer o'r rhaí a droisid? 41 y: 

rhai wedi hynny sydd yn cyttal yn dduwiol , 

ac yn gariadus. Yr apostolion yn gwneuthur | 

gwyrthiau lawer; a Duw beunydd yj» chwan-- 
egu eì eglwys. 
C wedi dyfod *dydd y Pente- *Lef.2. 
cost, Pyr oeddynt hwy oll yn | Deut16.9. 
gytfân yn yr un lle. Per 

2 Ac yn ddisymmwth y daeth swn 
o'r nef, megis gwynt nerthol yn 
rhuthro, ac “a lanwodd yr holl dŷ jcpren.í.21. 
lle yr oeddynt yn eistedd. 

3 Ac ymddangosodd iddynt dafod- 
au gwahanedig megis o dân, ac efe 
a eisteddodd ar bob un o honynt. 

4 A 9hwy oll a lanwyd â'r Yspryd j* ren 1.5. 
Glân, ac a ddechreuasant “lefaru â |* Marc 16. 
thafodau eraill, megis y rhoddes yr 
Yspryd iddynt ymadrodd. 10, 2, 30. 

5 Ac yr oedd yn trigo yn Jerusa-|a 
lem, Iuddewon, gwŷr bucheddol, o 
bob cenedl dan y nef. 

6 Ac wedi myned y gair o hyn, 
daeth y llïaws ynghyd, ac a_dra-; 
llodwyd, o herwydd bod pob un yn 
eu clywed hwy yn llefaru yn eil 
iaith ei hun. | 

7 Synnodd hefyd ar bawb, a rhyf-. 
eddu a wnaethant, gan ddywedyd. 
wrth eu gilydd, Wele, onid Gali- 
leaid yw y rhai hyn oll sydd yn 
llefaru * 

8 A pha fodd yr ydym ni yn eu 
elywed hwynt bob un yn ein hiaith 
ein hun, yn yr hon y'n ganed ni? 

9 Parthiaid, a Mediaid, ac Elam- 
itiaid, a thrigolion Mesopotamia, a 
Judea, a Chappadocia, Pontus, ac 
Asia, 

10 Phrygia, a Phamphylia, yr Aipht, 

a pharthau Libya, yr hon sydd ger 
llaw Cyrene, a dieithriaid o Rufein- 
wyr, Iuddewon, a phroselytiaid, 

ll Cretiaid, ac Arabiaid, yr ydym 
ni yn eu clywed hwynt yn llefaru 
yn ein hiaith ni fawrion weithred- 
oedd Duw. 

12 A synnasant oll, ac a ammheu- 
asant, gan ddywedyd y naill wrth 
y llall, Beth a all hyn fod: 








a —————— I Y “GENYF r—w Y 


Pregeth Pebr ar 


Anno 
DOMINI 
2E. 





h pen, 21. 9, 


i Joel 2. ôl. 
Matt. 21. 
«YM 


AM 
Marc 13. 
7 


Dat. 6. 12, 
k Rhuf. 10. 
13. 


1 pen. 4, 2S, 


m pen, 6. 0. 


o Pa. 16. &. 


13 Ac eraill, gan watwar, a ddywed- 
asant, Llawn o win melus ydynt. 

14 1 Eithr Petr, yn sefyll gyd â'r 
un ar ddeg, a gyfododd ei leferydd, 
ac a ddywedodd wrthynt, O wŷr o 
Iuddewon, a chwi oll sydd yn trigo 
yn Jerusalem, bydded hysbysol hyn 
i chwì, a chlust-ymwrandêwch â'm 
geiriau : 

15 Canys nid yw y rhai hyn yn 
feddwon, fel yr ydych chwi yn 
tybied; oblegid y drydedd awr o'r 
dydd yw hi. 

16 Eithr hyn yw y peth a ddywed- 
wyd trwy y prophwyd Joel; 

17 fA bydd yn y dyddiau diwedd- 


T.|af, medd Duw, 5y tywalltaf o'm 


Hyspryd ar bob cnawd : a'ch meib- 
ion chwi ach merched a bro- 


'| phwydant, a'ch gwŷr ieuaingc a wel- 
ant weledigaethau, a'ch hynafgwŷr | 


a freuddwydiant freuddwydion: 

18 Ac ar fy ngweision ac ar fy 
llaw-forwynion y tywalltaf o'm Hys- 
pryd yn y dyddiau hynny; a hwy 
a brophwydant: 

19 A mi a roddaf ryfeddodau yn 
y nef uchod, ac arwyddion yn y 
ddaearisod; gwaed, a thân, a tharth 
mwg. 

20 !Yr haul a droir yn dywyllwch, 
v'r lloer yn waed, cyn i ddydd mawr 
ac eglur yr Arglwydd ddyfod. 

91 A bydd, Fpwy bynnag a alwo 
ar enw yr Arglwydd, a fydd cadw- 
edig. 

22 Ha wŷr Israel, clywch y geir- 
ìau hyn ; Iesu o Nazareth, gwr prof- 
edig gan Dduw yn eich plith chwi, 
trwy nerthoedd a rhyfeddodau ac 
arwyddion, y rhai a wnaeth Duw 
trwyddo ef yn cich canol chwi, 
megis ag y gwyddoch chwithau ; 

293 Hwn, 'wedi ei roddi írwy 
derfynedig gynghor a rhag-wybod- 
aeth Duw, “ a gymmerasoch chwi, 
a thrwy ddwylaw anwìr a groes- 
hoeliasoch, ac a laddasoch : 

24 » Yr hwn a gyfododd Duw, gan 
ryddhâu go&ídiau angau : canys nid 


.|oedd bosibl ei attal ef ganddo. 


25 Canys Dafydd sydd yn dywed- 


Tyd am dano, *Rhag-welais yr Ar- 


glwydd ger fy mron yn wastad; 


EU 
.2:| canys ar fy neheulaw y mae, fel 
.|na'm hysgoger. 


26 Am hynny y llawenychodd fy 
nghalon, ac y gorfoleddodd fy nhaf- 
od ; ïe, um cnawd hefyd a orphwys 
mewn gobaith : 

27 Am ma adewi fy enaid yn 


YR ACTAU, II. 


uffern, ac na oddefi i'th Sanct weled 
llygredigaeth. 

28 Gwnaethost yn hysbys i mi 
ffyrdd y bywyd: ti a'm cyflawni 
o lawenydd â'th wynebpryd. 

29 Ha wŷr frodyr, *y mae yn 
rhydd i mi ddywedyd yn hŷf wrth- 
ych Pam y patriarch Dafydd, ei 
farw ef a'i gladdu, ac y mae ei 


feddrod ef gyd â ni hyd y dydd 


hwn. 

30 Am hynny, ac efe yn bro- 
phwyd, «yn gwybod dyngu o Dduw 
iddo trwy lw, Mai o ffrwyth ei 
lwynau ef o ran y cnawd, y cyfodai 
efe Gristi eistedd ar ei orseddfa ef : 

31 Ac efe yn rhag-weled, a lefar- 
odd am adgyfodiad Orist, ' na adaw- 
yd ei enaid ef yn nffern, ac nas 
gwelodd ei gnawd ef lygredigaeth. 

32 * Yr Iesu hwn a gyfododd Duw 
l fynu; *o'r hyn yr ydym ni oll yn 
dystion. 

33 Am hynny, " wedi ei ddyrchafu 
ef trwy ddeheulaw Duw, ac *iddo 
dderbyn gan y Tad yr addewid o'r 
Yspryd Glân, efe 7a dywalltodd y 
peth yma yr ydych chwi yr awrhon 
yn ei weled ac yn ei glywed. 

34 Oblegid ni ddyrchafodd Da- 
fydd i'r nefoedd: ond y mae efe yn 
dywedyd ei hun, “Yr ARGLWYDD 
a ddywedodd wrth fy Arglwydd, 
Eistedd ar fy neheulaw, 

35 Hyd oni osodwyf dy elynion 
yn droed-faingc i'th draed. 

36 Am hynny gwybydded holl dŷ 
Israel yn ddïogel, ddarfod i Dduw 
wneuthur yn Arglwydd ac yn Grist, 
yr Iesu hwn a groeshoeliasoch 
chwi. 

37 4 Hwythau, wedi clywed hyn, 
2a ddwys-bigwyd yn eu calon, ac a 
ddywedasant wrth Petr, a'r apos- 
tolion eraill, a wŷr frodyr, beth 
a*wnawn ni? 

38 A Pheír a ddywedodd wrth- 
ynt, ? Edifarhêwch, a bedyddier pob 
un o honoch yn enw Iesu Grist, 
er maddeuant pechodau; a chwi 
a dderbyniwch ddawn yr Yspryd 

lân, 


39 Canysi chwi ymae yraddewid, 
ac “i'ch plant, ac *i bawb ym mhell, 
cynnifer ag a alwo yr Arglwydd ein 
Duw ni atto. 

40 Ac â llawer o ymadroddion 
eraill y tystiolaethodd ac y cynghor- 
odd efe, gan ddywedyd, Ymgedwch 
rhag y genhedlaeth drofaus hon. 

41 4 Yna y rhai a dderbynias- 





ddydd, y Pentecost. 


Anno 
DOMINI 
O 





2 gadêwch i 
mâ, &c. 

P 1 Bren, 2. 
pen.13. 36. 


g Ps. 132. 
1JL 
l;uc 1, 32, 


Rhun 
2Tim.2.s. 


r Ps. 16, 10, 


sad, 21, 

$ pon, l, 8. 

u pon. 5. 31, 
Phil, 2. 9, 

z Ioan 14. 
26. a. 15.26, 
pen. l, 4, 

7 pen, 10, 
40. 


zDPs.ll0.l, 
Matt. 22, 


4 
l Cor, 15, 
5 


Eyh. 1. 20, 
Heb. 1, 13, 


aZech. 12, 
l 


O. 
Luc 3. 10, 
pen, 9. 6. 
a l6, 30, 


b pon. 2. 19, 


c Jool 2. 2S, 
d Eph, 2.13. 





1018 





Oynnydd yr eglwys. 


Anno 
DOMINI 
. aM. 





e nd. 46. 
pen, 1, 14. 


f Marc 16. 
yf 
pen. 5. 12. 


& pen. â, 22, 
oL 
h Is. 58. 7. 


ìi pen. 20. 7. 
9 gartref. 


E TLuc 2. 52. 
en. 4, 33, 
huf. 14, 
1s 


ì pen, 5. 14, 


a Ps, 50. 17. 
b pen, 14. 8, 


c Ioan 9. 8, 


d pen. 4, 10, 





ant ei air ef yn ewyllysgar a fed- 

yddiwyd; a chwanegwyd aŵynt y 

dwthwn hwnnw ynghylch tair mil 

o eneidiau. 

42 Ac yr oeddynt yn parhâu yn 
athrawiaeth ac ynghymdeithas yr 
apostolion, ac “yn torri bara, ac 
mewn gweddïau. 

43 Ac ofn a ddaeth ar bob enaid: 
a fllawer o ryfeddodau ac arwyddion 
a, wnaethpwyd gan yr apostolion. 

44 A'r rhai a gredent oll oeddynt 
yn yr un man, a “phob peth gan- 
ddynt yn gyffredin ; 

45 A hwy a werthasant eu medd- 
iannau a'u dâ, ac a'u rhannasant 1 
bawb, fel yr oedd yr eisieu ar neb. 

46 A hwy beunydd yn parhâu yn 
cyttân yn y deml, ac ' yn torri bara 
*o dŷ i dŷ, a gymmerasant eu llun- 
iaeth mewn llawenydd a symledd 
calon, 

47 Gan foli Duw, a_“ chael ffafr 
gan yr holl bobl. ! A'r Arglwydd a 
chwanegodd beunydd at yr eglwys 
y rhai fyddent gadwedig. 

PENNOD Hi. 

1 Peir, wrth bregethu ŵr bobl a ddaethai î 
weled y cloff a roìsid ar eî draed, 12 yn 
profjesw nad, trwy ei rym a'i dduwioldeb ef 
new Ioan y gwnaethid ef yn ìach: ond 
trwy Dduw, a'i Fab Iesu, a tlwy fydd 
yn eî enw ef: 19 gan ew ceryddu hwy 
hefyd am groeshoelio yr Iesw; WT yr hwn 
beth gan iddynt eî wneuthur mewn anwybod, 
ac wrth hynny gyflawni terfynedig gynghor 
Duw, a'r ysgrythyrau, 19 y mae efe yn eu 
hannog hwy, trwy edifeirwch a fydd, â 
geisio maddeuant o'u pechodau, a_iachawd- 
wriaeth yn yr unrhyw Iesu. 


pun hefyd ac Ioan o aethant 
ì fynu i'r deml ynghyd ar yr 
awr weddi, * sef y nawfed. 

2 A Prhyw wr cloff o groth ei fam a 
ddygid, yr hwn a ddodent beunydd 
wrth borth y deml, yr hwn a elwid 
Prydferth, *1 ofyn elusen gan y rhai 
a elai i mewn i'r deml. 

3 Yr hwn, pan welodd efe Petr 
ac Ioan ar fedr myned i mewn i'r 
deml, a ddeisyfodd gael elusen. 

4 A Phetr yn dal sylw arno, gyd 
âg Ioan, a ddywedodd, Edrych ar- 
nom ni. 

5 Ac efe a ddaliodd sylw arnynt, 
gan obeithio cael rhyw beth gan- 
ddynt. 

6 Yna y dywedodd Petr, Arian ac 
aur nid oes gennyf; eithr yr hyn 
sydd gennyf, hynny yr wyf yn ci 
rodd: i ti: “Yn enw Iesu Grist o 
Nazareth, cyfod a rhodia. 

7 A chan ei gymmeryd ef erbyn 


1019 


YR ACTAU, III. 





Iachâw y gwr cloff. 


ei ddeheulaw, efe a2 cyfododd ef i| _ Anno 
fynu; ac yn ebrwydd ei draed ef, POM!NI 
ai fferau a gadarnhâwyd. 

8 A chan neidio i fynu, efe a saf- 
odd, ac a rodiodd, ac a aeth gyd 
â hwynt ir deml, dan rodio, a 
neidio, a moli Duw. 

9 A'r holl bobl ai gwelodd ef yn 
rhodio, ac yn moli Duw. 

10 Ac yr oeddynt hwy yn ei ad- 
nabod, mai hwn oedd yr un a eis- 
teddaì am elusen wrth borth Pryd- 
ferth y deml: a hwy a lanwyd o 
fraw a synnedigaeth am y peth a 
ddigwyddasai iddo. 

ll Ac fel yr oedd y cloff a iachasid 
yn aítal Petr ac Ioan, yr hoìl bobl 
yn frawychus a gyd-redodd attynt 
i'r porth * a elwir Porth Solomon. Uw 10, 

12 TA phan welodd Petr, efe a 
attebodd i'r bobl, Ja wŷr Israel- 
iaid, beth a wnewch chwi yn rhyf- 
eddu am hyn? neu beth a wnewch 
chwi yn dal sylw arnom ni, fel pe 
trwy ein nerth ein hun neu e4 duw- 
ioldeb y gwnaethem i hwn rodio 

13 f)uw Abraham, ac Isaac, a 
Jacob, Duw ein tadau ni, “a ogon- “Jon 1.1. 
eddodd ei Fab Iesu, yr hwn a 
draddodasoch chwi, ac hai gwad- "Mat. 2. 
asoch ger bron Pilat, pan farnodd Marc 15. 
efe ef i'w ollwng yn rhydd. Luo 23, 18. 

14 Eithr chwi a wadasoch y Sanct| a19.15. 
a'r Cyfiawn, ac a ddeisyfasoch roddi 
i chwi wr llofruddiog ; 

15 A “Thywysog y bywyd a ladd- 
asoch, *yr hwn a gododd Duw o 
feirw; “For hyn yr ydym ni yn 
dystion. 

16 A'i enw ef, trwy ffydd yn ei 
enw ef, a nerthodd y dyn yma, a 
welwch ac a adwaenoch chwi: ar 
ffydd yr hon sydd trwyddo ef, a 
roes iddo ef yr holl iechyd hwn 
yn eich gŵydd chwi oll. 

17 Ac yn awr, frodyr, mi a wn 
mai !trwy anwybod y gwnaethoch, 
megìs y gwnaeth eich pendefigion. 
chwi hefyd. 

18 Eithr” y pethau a rag-fynegodd 
Duw " írwy enau ei holl brophwydi, 
y dïoddefai Crist, a gyflawnodd efe 
fel hyn. 

19 4 *Edifarhêwch gan hynny, a 
dychwelwch, fel y dilêer eich pech- 
odau, pan ddelo yr amseroedd i 
orphwys o olwg yr Arglwydd ; 

20 Ac yr anfono efe Iesu Grist, yr 
hwn a bregethwyd o'r blaen 1 chwi: 

91 Yr hwn sydd raid i'r nef ei 
dderbyn, hyd amseroedd adferiad 





pen. 5, 12, 


f pen. 5. 90. 


2 Gwneuth- 
urwr. 

i pen. 2, 24, 

k pen. 2, 02, 


1 Luc 23. 
4. 
pen, 13. 27. 
lOor 2.8. 
Maw Ib 
12 


m Luc 24, 
44, 





n Iŷs, 50, 6. 
a 5,5, &c, 


9 pen. 2. O9. 


Pelr yn pregethu yr Iesu. 





pob peth, y rhaì a ddywedodd Duw 
trwy enau ei holl sanctaidd bro- 
phwydi erioed. 

22 Canys Moses a ddywedodd 


ls |wrth y tadau, P Yr Arglwydd eich 


.|Duw a gyfyd i chwì Brophwyd 
o'ch brodyr, megis myfi: arno ef 
y gwrandêwch * ym mhob peth a 
ddywetto wrthych. 

293 A bydd, pob enaid ni wran- 
dawo ar y Prophwyd hwnnw, a 
lwyr-ddifethir o blith y bobl. 

24 A'r holl brophwydi hefyd, o 
Samuel ac o'r rhai wedi, cynnifer 
ag a lefarasant, a rag-fynegasant 
hefyd am y dyddiau hyn. 

25 Chwychwi ydych blant y pro- 
phwydi, ar cyfammod yr hwn a 
wnaeth Duw â'n tadau ni, gan ddy- 


23|wedyd wrth Abraham, “Ac yn dy 


had di y bendithir holl dylwythau 
y ddaear. 

26 ' Duw, gwedi cyfodi ei Fab 
Iesu, a'i hanfonodd ef i chwi yn 
gyntaf, gan eich bendithio chwi, 
* trwy droi pob un o honoch ymaith 
oddi wrth eich drygioni. 


PENNOD IV. 

1 Llywodraethwyr yr Iuddewon yn anfoddlawn 
i bregelh. Peir, 4 er troi miloedd â'r jydd 
o'r bobl a. glywsent y gaîr, ac yn ei garcharu 

.ef, ac oan: ô wedi hynny Petr, wrth eì 

holi, yn dywedyd yn hyderus, mai irwy enw 

yr Iesw yr iachasid y cloff; ac maî trwy 
esu yn unig y bydd raîd î nînnaw gael 
iachawdwriaeth dragywyddol: 19 hwythau 
yn gorchymyn iddo ef ac ŷ Ioan, na phreg- 
etheni. mwyach yn yr enw hwnnw: ac yn 
eu bygwth hwy: 23 yr eglwys ar hynny yn 
ymrôb $ weddïo: 91 a Duw, trwy gynhyrfu 

y Ue yr oeddynt wedi ymgynnul ynddo, 

yn tystiolaethu glywed o hono ef eu gweddî 

hwynt: ac yn cadarnhâu yr eglwys, irwy 

roddi yr Yspryd Glân, a chariad perffaith 
tu ag at eu gilydd, 

C fel yr oeddynt yn llefaru wrth 

y bobl, yr offeiriaid, “a blaen- 

or y deml, a'r Saduceaid, a ddaeth- 
ant arnynt hwy ; 

2 Yn flin ganddynt am eu bod 
hwy yn dysgu y bobl, ac yn preg- 
ethu trwy yr Iesu yr adgyfodiad o 
feirw. 

3 A hwy a osodasant ddwylaw 
arnynt hwy, ac a'u dodasant mewn 
dalfa hyd drannoeth: canys yr oedd 
hi yn awr yn hwyr. 

4 Eithr llawer o'r rhai a glywsant 
y gair a gredasant:: arhifedi y gwŷr 
a wnaed ynghylch pîm mil. 

5 4 A digwyddodd drannoeth ddar- 
fod i'w llywodraethwyr hwy, a'r 
henuriaid, a'r ysgrifenyddion, ym- 
gynnull i Jerusalem, 


1020 


YR ACTAU, IV. 


Bygwth ys apostolion. 
6 Ac * Annas yr arch-offeiriad, a|_ Anno 
Chaiaphas, ac hem ac Alexander, |P9MIN! 
a chymmaint ag oedd o genedl yr 
arch-offeiriad. 

" Ac wedi iddynt eu gosod hwy 
yn y canol, hwy a ofynasant, ? Trwy 
ba awdurdod, neu ym mha enw, y 
gwnaethoch chwi hyn? 

8 Yna Petr, yn gyflawn o'r Ys- 
pryd Glân, a ddywedodd wrthynt, 
Chwychwi, bennaethiaid y bobl, a. 
henuriaid Israel, 

9 Od ydys yn ein holi ni heddyw 
am y weithred dda i'r dyn claf, sef 
pa wedd yr iachâwyd ef; 

10 Bydded hysbys i chwi oll, ac i 
bawb o bobl Israel, mai trwy enw 
Iesu Grist o Nazareth, yr hwn a 
groeshoeliasoch chwi, “yr hwn a 
gyfododd Duw o feirw, trwy hwn- 
nw y mae hwn yn sefyll yn iach 
ger eich bron chwi. 

ll “Hwn yw y maen a lyswyd|«ps us. 
gennych chwi yr adeiladwyr, yr| Mat.2. 
hwn a wnaed yn ben i'r gongl. » 

12 * Ac nid oes iachawdwriaeth 
yn neb arall: canys nid oes enw 
arall dan y nef, wedi eì roddi ym 
mhlith dynion, trwy yr hwn y mae 
yn rhaid i ni fod yn gadwedig. 

13 A phan welsant hyfder Petr 
ac Ioan, a deall mai gwŷr anllythyr- 
enog ac annysgedig oeddynt, hwy 
a ryfeddasant; a hwy a'u hadwaen- 
ent, eu bod hwy gyd â'r Iesu. 

l4 Ac wrth weled y dyn a iach-! 
asid yn sefyll gyd â hwynt, nid! 
oedd ganddynt ddim i'w ddywedyd! 
yn erbyn hynny. 

15 Eithr wedi gorchymyn iddynt 
fyned allan o'r gynghorfa, hwy a| 
ymgynghorasant â'u gilydd, | 

16 Gan ddywedyd, ' Beth a wnawn, ' Ioan 11. 
ni i'r dynion hyn? canys yn ddïau| 
arwydd hynod a wnaed trwyddynt 
hwy, hysbys i bawb a'r sydd yn 
preswylio yn Jerusalem, ac nis gall- 
wn ni eê wadu. 

]7 Eithr fel nas taener ym mhell- 
ach ym mhlith y bobl, gan fygwth 
bygythiwn hwy, na lefaront mwyach 
wrth un dyn yn yr enw hwn. 

18 A hwy au galwasant hwynt, 
ac a orchymynasant iddynt nad 
ynganent ddim, ac na ddysgent yn 
enw yr Iesu. 

19 Eithr Petr ac Ioan a attebasant 
iddynt, ac a ddywedasant, 5 Ai cyf- |€ pen. 5.29. 
iawn yw ger bron Duw, wrandaw 
arnoch chwi yn hytrach nag ar 
Dduw, bernwch chwi. 


s Luc 8. 2. 
Ioan 11.49, 


b Exod. 2. 
Matt. 21. 
"O'n 


pen. T. 27, 





/ 





c pen. 10, 
âU, 


e Matt. 1. 
au 


pen. 10, 43, 
ì Tim. 2, 
5, 6. 





Gweddâî yr eglwys. 


Anno 
DOMINI 
a 


pg 
e. 





h Matt. 21. 
26. 
Luc 20. 6, 
19. a.22. 2. 
pen. 5. 20. 
î pen. 3. 7, 
a. 


k pen. 12, 
T^ 


LDE O'U 


" Matt. 20. 
Luc 231, 
&. 


o) oo 


y^ 


npon. 


6 pen. 2. 2, 
4. a 16. 20, 


P 1] Petr 3, 
8 


J 4 pen, 2.44, 





—o vo __ o O Lagu ——————— aa cn sil LERI I rm I I I II I I I II 


eL roddasant ' dystiolaeth o adgyf- 


20 Canys ni allwn ni naddywedom 
y pethau a welsom ac a glywsom. 

21 Eithr wedi eu bygwth ym mhell- 
ach, hwy a'u gollyngasant hwy yn 
rhyddion, heb gael dim i'w cospi 
hwynt, Pobleczid y bobl: canys yr 
oedd pawb yn gogoneddu Duw am 
' yr hyn a wnaethid. 

22 Canys yr oedd y dyn uwchlaw 
deugain oed, ar yr hwn y gwnaethid 
yr arwydd hwn o iechydwriaeth. 

23 4 A hwythau, wedi eu gollwng 
ymaith, “a ddaethant at yr eiddynt, 
ac a ddangosasant yr holl bethau 
a ddywedasai yr arch-offeiriaid a'r 
henuriaid wrthynt. 

24 Hwythau pan glywsant, o un 
fryd a gyfodasant eu llef at Dduw, 
ac a ddywedasant, O Arglwydd, 
tydi yw y Duw yr hwn a wnaeth- 
ost y nef, a'r ddaear, a'r môr, ac 
oll sydd ynddynt ; 

25 Yr hwn trwy yr Yspryd Glân, 
yngenau dy was Dafydd, a ddy- 
wedaist, ! Paham y terfysgodd y 
cenhedloedd, ac y bwriadodd y 
bobloedd bethau ofer? 

26 Brenhinoedd y ddaear a saf- 


asant i fynu, a'r llywodraethwyr a | 


ymcasglasant ynghyd, yn erbyn yr 
Arglwydd, ac yn erbyn ei Grist, ef. 

27 Canys "mewn gwirionedd, yn 
y ddinas hon yr ymgynhullodd yn 
erbyn dy Sanct Fab Iesu, yr hwn a 
enneiniaist ti, Herod a Phontius 
Pilat, gyd â'r Cenhedloedd, a phobl 
Esrael, 

28 " I wneuthur pa bethau bynnag 
a ragluniodd dy law a'th gynghor 
di eu gwneuthur, 

29 Ac yn awr, Arglwydd, edrych 
ar eu bygythion hwy, a_ chaniattâ 
i'th weision draethu dy air di gyd 
â phob hyfder ; 

30 Trwy estyn o honot dy law i 
iachâu, ac fel y gwneler arwyddion 
a rhyfeddodau trwy enw dy sanct- 
aidd Fab Iesu. 

31 $ Ac wedi iddynt weddïo, ? sigl- 
wyd y lle yr oeddynt wedi ymgyn- 
null ynddo; a hwy a lanwyd oll o'r 
Yspryd Glân, a hwy a lefarasant air 
Duw yn hyderus. 

32 A llïaws y rhai a_ gredasant 
Poedd o un galon, ac un enaid; Jac 
ni ddywedodd neb o Aonynt fod 
dim a'r a feddai yn eiddo ei hunan, 
eithr yr oedd ganddynt bob peth 
yn gyffredin, 

39 A'r apostolion trwy nerth mawr 


1021 


YR ACTAU, V. 
odiad yr Arglwydd Iesu: a 'gyns, 


Î 








——————— mm “>>, —_— --—-__-_-_-_-_ Ŵ  .,.Ŵ,_______ ____W_WL N.Y Y __W___ 





mawr oedd arnynt hwy oll. 

34 Canys nid oedd un anghenus 
yn eu plith hwy: oblegid cynnifer 
ac oedd berchen tiroedd neu dai, 
a'u gwerthasant, ac a_ ddygasant 
werth y pethau a werthasid, 

35 * Ac a'w gosodasant wrth draed 
yr apostolion: a rhanwyd i bob un 
megis yr oedd yr anzcen arno. 

36 A 2Joseph, yr hwn a gyfenwid 
barnabas gan yr apostolion, (yr 
hyn o'i gyfieithu yw, Mab diddan- 
wch,) yn Lefiad, «c yn Cypriad o 
genedl, 

37 A thir ganddo, ai gwerthodd, 


ac a ddug yr arian, "ac a'i gosod- jvvcn.5.2. 


odd wrth draed yr apostolion. 
PENNOD V. 


1 Wedi $ Ananïas a Sapphira eî wraîg, am eu 
rhagrith, gwympo ŵ lawr yn feirw wrth ger- 
ydd Petr, 12 ac â'r apostolion eraiU wneuthur 
llawer o wyrthiau 14 er cynnydd ŵr fydd, 
17 y mae yr apostolion yn cael eu carcharu 
eilwaith; 19 ac er hynny yn cael eu gwar- 
edu gan angel, yr hwn sydd yn erchi iddynt 
bregethu 4 bawb ar gyhoedd: 21 hwythau, 
wedi iddynl. bregethu felly yn y deml, 29 
a cher bron y cynghor, 99 mewn perygl o 
gael eu lladd ;. eithr trwy gynghor Gamaliel, 
cynhorwr mawr ym mhlith yr Iuddewon, yn 
cael eu cadw yn fyw, 40 ac yn unîg eu curo: 
a hwythau yn gogoneddu Duw am hynny, ac 
heb beidio â phregelhu. 

ITHR rhyw wr aì enw Ana- 
nïas, gyd â Sapphira eì wraig, 

a werthodd * dir, 

2 Ac a ddarn-guddiodd beah or 
gwerth, a'i wraig hefyd * o'r gyfrin- 
ach, ac a ddug ryw gyfran, ac a 
cosododd wrth draed yr apostol- 
lon. 

3 Eithr Petr a ddywedodd, Ana- 
nïas, paham y llanwodd Satan dy 
galon di i ddywedyd celwydd wrth 
yr Yspryd Glân, ac ìi ddarn-guddio 
peth o werth y tir € 

4 Tra yr ydoedd yn aros, onid ì ti 
yr oedd yn aros” ac wedi ei werthu, 
onid oedd yn dy feddiant di? Pa- 
ham y gosodaist y peth hwn yn dy 
galon? ni ddywedaist ti gelwydd 
wrth ddynion, ond wrth Dduw. 

5 Ac Ananïas, pan glybu y geiriau 
hyn, a syrthiodd i lawr, ac a dreng- 
odd. A daeth ofn mawr ar bawb 
a glybu y pethau hyn. 

. 6 A'r gwŷr ieuaingc a gyfodasant, 

ac a'i “ cymmerasant ef, ac a'ê dyg- 

asant allan, ac a4 eladdasant. 

7 A bu megis yspaid tair awr, 


ai wraig ef, heb wybod y peth a! 


wnaethid, a ddaeth i mewn. 


Hk 











Ananias a Sapphira. 


Anno 


DOMINI 





s pen. 2. 47, 


tad. ô7. 


2 Joses, 


2 feddianf. 


3 yn 
gwybod. 


4 hamdoi- 
8a it. 


nM ——— — PWN ————Y«'———————————————Í 4  —————————————  * YN HW——— ——h—bpB— ss ss 
> 





Oarcharu yr apostolion, YR ACTAU, V. a'u rhyddhâw trwy 





nue uy AU ND AR YNA FE IH uu du dr ED EY E— 


TENDR HN ——— 
pe cn UE 9 
- w Eh 
kl o 
— “a Â 
co c de 
wd) 


AU 8 A Phetr a attebodd iddi, Dywed | 22 A'r swyddogion, pan ddaethant, | SN 
93. 


di i mi, Ai er cymmaint y gwerth- 
asoch chwi y tir? Hithau a ddy- 
wedodd, Iê, er cymmaint. 

9 A Pheir a ddywedodd wrthi, Pa- 
ham y cyitunasoch i demtio Yspryd 
yr Arglwydd? wele draed y rhai a 
claddasant dy wr di wrth y drws, a 
hwy a'th ddygant dithau allan. 

10 Ac yn y man hi a syrthiodd 
wrth ei draed ef, ac a drengodd: a'r 
gwŷr ieuaingc wedi dyfod i mewn, 
ai cawsant hi yn farw; ac wedi 
iddynt e dwyn ÂAê allan, hwy a 
claddasant A4 yn ymyl ei gwr. 

ll A bu ofn mawr ar yr holl 
eglwys, ac ar bawb oll a glybu y 
pethau hyn. 

12 TA “thrwy ddwylaw yr apos- 
tolion y gwnaed arwyddion a rhy- 
feddodau lawer ym mhlith y bobl; 
(ac yr oeddynt oll yn gyttôn ym 
. mhorth ? Solomon. 

13 Eithr ni “ feiddiai neb o'r lleill 


ymgyssylltu â hwynt: ond y bobl. 


oedd yn eu mawrhâu. 

l4 A chwanegwyd attynt rai yn 
credu yn yr Arglwydd, llïaws o 
wŷr a gwragedd hefyd :) 

15 Hyd oni ddygent y rhai cleif- 
ion allan *ar hyd yr heolydd, a'w 
gosod ar welŷau a glythau, fel * o'r 
'|hyn lleiaf y cysgodai cysgod Petr, 
pan ddelai heibio, rai o honynt. 

16 A llïaws a ddaeth hefyd ynghyd 

o'r dinasoedd o amgylch Jerusalem, 
gan ddwyn rhai cleifion, a “rhai a 
drallodid gan ysprydion aflan; y 
rhai a iachâwyd oll. 
17 Y Ar arch-offeiriad a gyfod- 
odd, a'r holl rai oedd gyd âg ef, 
yr hon yw heresi y Saduceaid, ac 
a lanwyd o * genfigen, 

18 Ac a ddodasant eu dwylaw ar 
yr apostolion, ac a'u rhoisant yn y 
carchar cyffredin. 

19 Eithr fangel yr Arglwydd o hyd 
nos a agorodd ddrysau y carchar, 
ac a'u dug hwynt allan, ac a ddy- 
wedodd, 

20 Ewch, sefwch a lleferwch yn 
y deml wrth y bobl holl eiriau y 
fuchedd hon. 

91 A phan glywsant, hwy a aeth- 
ant yn fore i'r deml, ac a athraw- 
iaethasant. Eithr daeth yr arch- 
offeiriad, a'r rhai oedd gyd âg ef, 
ac a alwasant ynghyd y cynghor, 
a holl henuriaid plant yr Israel, 


ac a ddanfonasant i'r carchar i'w 


| dwyn hwy ger bron. 


1022 


ni chawsant hwynt yn y carchar; 
eithr hwy a ddychwelasant, ac a 
fynegasant, 

93 Gan ddywedyd, Yn wir ni a 
gawsom y carchar wedi ei gau or 
fath sicraf, ar ceidwaid yn sefyll 
allan o flaen y drysau; eithr pan 
agorasom, ni chawsom neb 1 mewn. 

24 A phan glybu yr arch-offeir- 
iad, a" blaenor y deml, a'r offeiriaid 
pennaf, yr ymadroddion hyn, am- 
meu a wnaethant yn eu cylch hwy 
beth a ddeuai o hyn. 

25 Yna y daeth un, ac a fyneg- 
odd iddynt, gan ddywedyd, Wele, 
y mae y gwŷr a ddodasoch chwi 
y'ngharchar, yn sefyll yn y deml, 
ac yn dysgu y bobl. 

26 Yna y * blaenor, gyd â'r swydd- 
ogion, a aeth, ac a'u dug hwy heb 
drais; oblecid *$ yr oedd arnynt ofn 
y bobl, rhag eu llabyddio ; 

27 Ac wedi eu dwyn, hwy a'u 
gosodasant o flaen y cynghor: ar 
arch-offeiriad a ofynodd iddynt, 

28 Gan ddywedyd, Pb Oni. orchy- 
mynasom ni, gan orchymyn i chwi 
na athrawiaethech yn yr enw hwn? 
ac wele, chwi a lanwasoch Jerusa- 
lem â'ch athrawiaeth, ac yr ydych 
yn ewyllysio dwyn arnom ni waed 
y dyn hwn. 

29 T A Phetr a'r apostolion a at- 
tebasant ac a ddywedasant, ' Rhaid |! ven-4 19. 
yw ufuddhâu i Dduw yn fwy nag 
i ddynion, 

30 E Duw ein tadau ni a gyfododd |“ pn 215 
i fynu Iesu, yr hwn a laddasoch 





T chapten 
Luc 22, â, 
pen. â, 1. 


$ capten. 


8 Matt. 21. 
20. 
pen. 4. 21, 


h pen, 4, 18, 


; o 


chwi, ac 'a groeshoeliasoch ar bren. |!pen- 10... 
31 " Hwn a ddyrchafodd Duw âi| 1Per2- 
ddeheulaw, yn Dywysog, ac yn lach- ce glos! 
awdwr, i roddi edifeirwch i Israel,| p521* 
a maddeuant pechodau. Luc 24. 47. 
32 A "nyni ydym ei dystion ef o'r |",Jo2n 15. 

pethau hyn, a'r Yspryd Glân hefyd,| 
9 yr hwn a roddes Duw i'r rhai sydd | 9v*»-Z-*- 
yn ufuddhâu iddo ef. 

33 A Pphan glywsant hwy A77, |? pen.7.5t- 
hwy a ffrommasant, ac a ymgyng- 
horasant am eu lladd hwynt. 

34 Eithr rhyw Pharisead a1 enw 
1 Gamaliel, doctor or gyfraith, |9pen. 22.5. 


parchedig can yr holl bobl, a gyf- 
ododd i fynu yn y cynghor, ac a 
archodd yrru yr apostolion allan 
dros ennyd fechan ; 

35 Ac a ddywedodd wrthynt, Ha 
wŷr o Israel, edrychwch arnoch 
eich hunain, pa beth yr ydych ar 
fedr ei wneuthur am y dynion hyn, 








gynghor Gamaliel. 


Anno 
DOMINI 
Ma O. 


Y Trydydd 
Flwyddyn 





9 Neu, 
gredasant. 


r Diar. 21. 
90, 


Es. 8. 10. 
Matt. 15. 
13. 


$ Matt, 5. 
jw 
Heb.10.34. 


Iagsol.2. 
1 Petr 4. 


» Exod, 18. 
17, 


b Deut. 1. 
13. 
pen. 1. 21. 


a.16.2. 
1Tim.o 


—— .[ > 





36 Canys o flaen y dyddiau hyn cyf- 
ododd Theudas i fynu, gan ddywedyd 
ei fod ef yn rhyw un; wrth yr hwn 
y glynodd rhifedi o wŷr, ynghylch 
pedwar cant: yr hwn a laddwyd, a 
chynnifer oll a ?ufuddhasant iddo a 
wasgarwyd, ac a wnaed yn ddiddym. 

37 Ar ol hwn y cyfododd Judas y 
Galilead, yn nyddiau y dreth; ac 
efe a drodd bobl lawer ar ei ol: 
ac yntau hefyd a ddarfu am dano, 
a chynnifer oll a ufuddhasant iddo 
a wasgarwyd. 

38 Ac yr awrhon meddaf i chwi, 
Ciliwch oddi wrth y dynion hyn, a 
gadêwch iddynt: oblegid "os o 
ddynion y mae y cynghor hwn, neu 
y weithred hon, fe a ddiddymmir ; 

39 Eithr os o Dduw y mae, ni ell- 
wch chwi ei ddiddymmu, rhag eich 
cael *yn ymladd yn erbyn Duw. 

40 A chyttuno âg ef a wnaethant. 
Ac wedi iddynt alw yr apostolion 
attynt, a'u curo, hwy a orchymyn- 
asant iddynt na lefarent yn enw yr 
Iesu, ac a'u gollyngasant ymaith. 

41 TA hwy a aethant allan o 
olwg y cynghor *yn llawen, am eu 
cyfrif hwynt yn deilwng i ddïoddef 
ammharch o achos ei enw ef. 

42 A beunydd " yn y deml, ac o 
dŷ i dŷ, ni pheidiasant â dysgu a 
phregethu Iesu Grist. 


PENNOD VI. 


1 Yr apostolion, yn chwennych nad, esgeulusid 
y tlodion o ran eu Uuniaeth corphorol, ac yn 
ofalus hefyd eu hunain am gyfrannu gaîr 
Duw, lluniaeth yr enaid, 9 yn ordeinio swydd 
dïaconiaeth $ saith o wŷr etholedig; ô o'r 
rhaî y mae Stephan, gwr Uawn o fydd ac 
o'r Yspryd Glân, yn un : 12. eî ddal ef gan 
y rhaî a waradwyddodd efe wrth ymresym- 
mu; 19 ac achwyn arno ar gam, am gablu 
yn erbyn y gyfraith a'r deml, 

C yn y dyddiau hynny, a'r dis- 
gyblion yn amlhâu, bu grwg- 
nach gan y Groegiaid yn erbyn yr 

Hebreaid, am ddirmygu eu gwrag- 

edd gweddwon hwy yn y weinidog- 

aeth feunyddiol. 

2 Yna y deuddeg a alwasant 
ynghyd y llïaws disgyblion, ac a 
ddywedasant, ^Nid yw gymhesur i 
ni adael gair Duw, a gwasanaethu 
byrddau. 

3 Am hynny, frodyr, ? edrychwch 
yn eich plith am seithwyr da eu 
gair, yn llawn o'r Yspryd Glân a 
doethineb, y rhai a osodom ar hyn 
o orchwyl. 


4 Eithr ni a barhâwn mewn 


| gweddi a gweinidogaeth y gair. 


1023 


YR ACTAU, VI. 


5 T.A boddlawn fu yr ymadrodd 
gan yr holl lïaws: a hwy a_ethol- 
asant Stephan, €“ gwr llawn o ffydd 


ac o'r Yspryd Glân, a4 Phylip, a| 2: 


Phrochorus, a Nicanor, a Thimon, 
a Pharmenas, a Nicolas, proselyt 
o Antiochia: 

6 Y rhai a osodasant hwy ger 
bron yr apostolion; ac wedi idd- 
ynt weddïo, “hwy a ddodasant ew 
dwylaw arnynt hwy. 

7 A fgair Duw a gynnyddodd; a 
rhifedi y disgyblion yn Jerusalem a 
amlhaodd yn ddirfawr, a thyrfa fawr 
o'r offeiriaid a ufuddhasant i'r ffydd. 

8 Eithr Stephan, yn llawn ffydd 
a nerth, a wnaeth ryfeddodau ac ar- 
wyddion mawrion ym mhlith y bobl. 

9 4 Yna y cyfododd rhai o'r syna- 
gog a elwir eiddo y Libertiniaid, 
ar Cyreniaid, a'r Alexandriaid, a'r 
rhai o Cilicia, ac o Asia, gan ym- 
ddadleu â Stephan : 

10 Ac “ni allent wrthwynebu y 
doethineb a'r yspryd trwy yr hwn 
yr oedd efe yn llefaru. 

l1 Yna y gosodasant wŷr i ddy- 
wedyd, Nyni ai clywsom ef yn 
dywedyd geiriau cablaidd yn er- 
byn Moses a Duw. 

12 A hwy a gynhyrfasant y bobl, 
a'r henuriaid, a'r ysgrifenyddion ; a 
chan ddyfod arno, a'i cipiasant ef, 
ac a'2 dygasant i'r gynghorfa ; 

13 Ac a osodasant gau-dystion, y 
rhai a ddywedent, Nid yw y dyn 
hwn yn peidio â dywedyd cabl- 
eiriau yn erbyn y lle sanctaidd 
hwn, a'r gyfraith: 

14 Canys nyni a'i clywsom ef yn 
dywedyd, y ^distrywiai yr lesu hwn o 
Nazareth y lle yma, ac y newidiai efe 
y defodau a draddododd Moses i ni. 

15 Ac fel yr oedd yr holl rai a 
eisteddent yn y cynghor yn dal 
sylw arno, hwy a welent ei wyneb 
ef fel wyneb angel. 


PENNOD VIL. 


1 Stephan, wrth gael cennad â alleb drosto eî 
hun am y gabledd, 5 yn dangos ddarfod â 
Abraham addolï Duw yn îawn; a pha fodd 
y dewisodd, Duw y tadau, 20 cyn geni M oses, 
a chyn adeiladu y babell a'r deml: 91 a 
thystiolaethw o Moses eì hun am Grist: 44 
ac na pharhâî y seremonïau oddi allan, y 
rhaî a ordeiniasid ar ddul y porireiad 
nefol, ond dros amser; ô5l gan eu ceryddu 
hwy am eu gwaith yn gwrthwynebu ac yn 
lladd Crist, y Cyfiawn hwnnw, am yr hwn y 
rhag-ddywedasai y prophwydi y deuai efe â'r 
byd. 54 Hwythau ar hynny yn ei labyddio 
ef i farwolaelh; ac yntau yn gorchymyn ei 
enaid â'r Iesu, ac yn gweddïo drostynt hwy. 








Dewis y saith dïacon. 





Anno 
DOMINI 
o: 





€ pen, 11. 


d pen. 8. 5, 
20. a 21. 8. 


E£ Lue 21. 
)5. 





h pon, 25. 8. 


| Stephan, yn ei araeth 


Anno 
DOMINI 
Oc 





&pen. 22.1. 


b Gen. 12. 
cc 


cGen. ll. 
ol, 


& Gen.12.7. 
Hi“ Jf); Jllî); 


e Gen. 15. 
13, 16. 
2 Neu, Ei 


had ef. 
f Exod. 12. 
40 


Gal, 3, 17. 


Ys. 102. 17. 


n Gen, 41. 
le 


o Gen. 4I, 
are. 


PGen.42,1. 


9 Gen. 45, 
4, 10, 





NA y dywedodd yr arch-offeir- 
iad, A ydyw y pethau hyn 
felly ? 

2 Yntau a ddywedodd, * Ha wŷr, 
frodyr, a thadau, gwrandêwch: Duw 
y gogoniant a ymddangosodd i'n 
tad Abraham, pan oedd efe ym 
Mesopotamia, cyn iddo drigo yn 
Charran ; 

3 Ac a ddywedodd wrtho, P Dos 
allan o'th wlad, ac oddi wrth dy 
dylwyth, a thyred i'r tir a ddang- 
oswyf i fì. 

4 Yna “y daeth efe allan o dir y 
Caldeaid, ac y preswyliodd yn Char- 
ran: ac oddi yno, wedi marw ei 
dad, efe a'i symmudodd ef i'r tir 
yma, yn yr hwn yr ydych chwi yn 
preswylio yr awrhon. 

5 Ac ni roes iddo etifeddiaeth yn- 
ddo, na ddo led troed; ac 4efe a 
addawodd ei roddi iddo i'w fedd- 
iannu, ac i'w had ar ei ol, pryd nad 
oedd plentyn iddo. 

6 A Duw a lefarodd fel hyn; 
“2Dy had di a fydd ymdeithydd 
mewn gwlad ddïeithr, a hwy a'i 
caethiwant ef, ac a'£ drygant, íbed- 
war cân mlynedd. 

7 Eithr y genedl yr hon a wasan- 
aethant hwy, a farnaf fi, medd Duw: 
ac wedi hynny y deuant allan, ac 
£am gwasanaethant i yn y lle hwn. 

8 h Ac efe a roddes iddo gyfam- 


;o mod yr enwaediad. Felly !Abra- 


ham a genhedlodd Isaac, ac a_en- 
waedodd arno yr wythfed dydd: 
“ac Isaac a genhedlodd Jacob; a 
ìJacob a genhedlodd y deuddeg 


. | patriarch, 


9 " A'r patrieirch, gan genficennu, 


>s.. | a werthasant Joseph i'r Aipht: ond 


yr oedd Duw gyd âc ef, 

10 Ac a'ii hachubodd ef oi holl 
orthrymderau, ac "a roes iddo 
hawddgarwch a doethineb y'ngolwg 
Pharaoh brenhin yr Aipht; ac efe 
a'i gosododd ef yn llywodrâethwr 
ar yr Aipht, ac ar ei holl dŷ. 

ll Ac *fe ddaeth newyn dros holl 
dir yr Aipht a Chanaan, a gorthrym- 
der mawr; a'n tadau ni chawsant 
luniaeth. 

12 POnd pan glybu Jacob fod ŷd 
yn yr Aipht, efe a anfonodd ein 
tadau ni allan yn gyntaf. 

13 aA'r ail waith yr adnabuwyd 
Joseph gan ei frodyr; a chenedl 
Joseph a aeth yn hysbys i Pha- 
raoh. 
l4 Yna yr anfonodd Joseph, ac a 


1024 


YR ACTAU, VII. 





gyrchodd ei dad Jacob, 'aii holl 
genedl, pymtheg enaid a thri ugain. 
15 * Felly yr aeth Jacob i waered 
i'r Aipht, ac a fu farw, efe a'n 
tadau hefyd. ; 
16 A *hwy a symmudwyd i Si- 


chem, ac a ddodwyd yn “y bedd |';; 


a brynasai Abraham er arian gan 
feibion Emmor tad Sichem. 

l7 A phan nesaodd amser yr 
addewid, yr hwn a dyncasai Duw 
i Abraham, *y bobl a gynnyddodd 
ac a amlhaodd yn yr Aipht, 

18 Hyd oni chyfododd brenhin 
arall, yr hwn nid adwaenai mo 
Joseph. 

19 Hwn a fu ddichellcar wrth ein 
cenedl ni, ac a ddrygodd ein tadau, 
can beri iddynt fwrw allan eu 
plant, fel na eppilient. 

20 “Ar yr hwn amser y gan- 
wyd Moses; *ac efe oedd *dlws 
i Dduw, ac a fagwyd dri mis yn 
nhŷ ei dad. 

21 Ac wedi ei fwrw ef allan, merch 
Pharaoh a'i cyfododd ef i fynu, ac 
a'i magodd ef yn fab iddi ei hun. 

22 A Moses oedd ddysgedig yn 
holl ddoethineb yr Aiphtiaid, ac 
Poedd nerthol mewn geiriau ac 
mewn gweithredoedd. 

23 A “phan oedd efe yn llawn 
deucain mlwydd oed, daeth i'w 
galon ef ymweled âi frodyr plant 
yr Israel. 

24 A phan welodd efe un yn cael 
cam, efe a hamddiffynodd ef, ac 
a ddïalodd gam yr hwn a orthrym- 
mid, gan daro yr Aiphtiwr. 

25 * Ac efe a dybiodd fod ei frod- 
yr yn deall, fod Duw yn rhoddi 
iachawdwriaeth iddynt trwy ei law 
ef; eithr hwynt-hwy ni ddeallasant. 

26 4A'r dydd nesaf yr ymddang- 
osodd efe iddynt, a hwy yn ym- 
rafaelio,, ac a'u hannogodd hwynt 
i heddychu, gan ddywedyd, Ha 
wŷr, brodyr ydych chwi; paham 
y gwnewch gam â'ch gilydd ? 

27 Ond yr hwn oedd yn gwneuth- 
ur cam âi gymmydog, ai cilgwth- 
iodd ef, gan ddywedyd, “ Pwy a'th 
osododd di yn llywodraethwr ac yn 
farnwr arnom ni? 

28 A leddi di fi, y modd y lledd- 
aist yr Aiphtiwr ddoe? 

29 A Moses a ffodd ar y gair hwn, 
ac a fu ddïeithr yn nhir Madian; lle 
y cenhedlodd efe ddau o feibion. 

30 Ac wedi cyflawni deugain mlyn- 
edd, yr ymddangosodd iddo yn an- 





o flaen y cynghor 


Anno 
DOMINI 
Ffa 

Ee 46, 
Deut. 10, 
gn 

s Gen, 46. 5, 
a 49, 32. 

t Exod, 13. 

J os. 24. 32, 


u Gen. 23, 
16.a 20.19. 


x Exod. 1, 
Td 


Ps. 1u5. 21. 


73 Exod. 1. 
o 


z Exod. 2.2, 
a Heb. ll, 
23. 


3 dlws iawn. 


| bLuc 24, 19, 


c Exod. 2. 
1l. 


4 OUlegid. 


d Exod. 2. 
2 


Je 


e Edrych 
pn. £. 7. 


f Exod. 3.2. 









yn rhoddi hanes 


ialwch mynydd Sina, angel yr Ar- 
glwydd mewn fflam dân mewn perth. 

31 A Moses, pan welodd, a fu 
ryfedd ganddo y golwg: a phan 
nesaodd i ystyried, daeth llef yr 
Arglwydd atto, gan ddywedyd, 

32 S Myfi yw Duw dy dadau, Duw 
Abraham, a Duw Isaac, a Duw 
Jacob. A Moses, wedi myned yn 
ddychrynedig, ni feiddiai ystyried. 

33 PYna y dywedodd yr Arglwydd 
wrtho, Dattod dy esgidiau oddi am 
dy draed; canys y lle yr wyt yn 
sefyll ynddo sydd dir sanctaidd. 

34 Gan weled y gwelais ddrygfyd 
fy mhobl y rhai sydd yn yr Aipht, 
a mi a glywais eu griddfan, ac a 
ddisgynais i'w gwared hwy. Ac yn 
awr tyred, mi a'th anfonaf di i'r 
Aipht. 

35 Y Moses yma, yr hwn a wrth- 
odasant hwy, gan ddywedyd, Pwy 
a'th osododd di yn llywodraethwr 
ac yn farnwr? hwn a anfonodd Duw 
yn llywydd ac yn waredwr, trwy 
law yr angel, yr hwn a ymddang- 
osodd iddo yn y berth. 

36 Hwn a'u harweiniodd hwynt 
!Exoi 7, |allan, 'gan wneuthur rhyfeddodau 
»1b,aii, ac arwyddion yn nhir yr Aipht, ac 
x Exod.16. | yn y môr coch, ac “yn y diffaeth- 
1 wch ddeugain mlynedd. 

37 « Hwn yw y Moses a ddywed- 
odd i feibion Israel, ! Prophwyd a 
gyfyd yr Arglwydd eich Duw i chwi 
o'ch brodyr fel myfi: Tarno ef y 
gwrandêwch, 

38 "Hwn yw efe a fu yn *yr eglwys 
yn y diffaethwch, gyd â'r "angel a 
ymddiddanodd âg ef ym mynydd 
Sina, ac 4n tadau ni; yr hwn a 
dderbyniodd ymadroddion bywiol 
i'w rhoddi i ni, 

39 Yr hwn nì fynnai ein tadau 
fod yn ufudd iddo, eithr cilgwthias- 
ant ef, a throisant yn eu calonnau 
i'r Aipht, 

40 PGan ddywedyd wrth Aaron, 
Gwna i ni dduwiau i'n blaenori: 
oblegid y Moses yma, yr hwn a'n 
dug ni allan o dir yr Aipht, ni wydd- 
om ni beth a ddigwyddodd iddo. 

41 A hwy a wnaethant lo yn y 
dyddiau hynny, ac a offrymmasant 
aberth I'r eìlun, ac a ymlawenhas- 
ant yngweithredoedd eu dwylaw 
eu hun, 

42 Yna “y trodd Duw, ac a'u 
rhoddes hwy i fynu i wasanaethu 
rver.19.19. 7llu y nef; fel y mae yn ysgrif- 
Pa | enedig yn llyfr y prophwydi, *A 





£ Matt. 22, 
2 
Heb. 11. 16. 


h Jos, 5. 15, 


1 Dent. 18. 
15, 18, 
pen. 3. 22, 

m Matt. 17. 
&. 





n Exod. 19, 
Ms 





5 o, gynnull- 
eidfa. 
o Gal, 2. 19, 


P Exod, 22, 
l. 


g Pa. 81. 12, 
Ezec. 20. 


25, 39. 
Rhuf, 1. 
24. 

2 'TUhess. 2. 
il. 


Z 





1025 


YR ACTAU, VII. 





offrymmasoch i mi laddedigion ac 
aberthau ddeugain mlynedd yn yr 
anialwch, chwi tŷ Israel? 

43 A chwi a gymmerasoch babell 
Moloch, a seren eich duw Remphan, 
lluniau y rhai a wnaethoch i'w 
haddoli: minnau a'ch symmudaf 
chwi tu hwnt i Babilon. 

44 Tabernacl y dystiolaeth oedd 
ym mhlith ein tadau yn yr an- 
ialwch, fel y gorchymynasai “yr 
hwn a ddywedai wrth Moses, *am 
eì wneuthur ef yn ol y portreiad 
a welsai, 

45 " Yr hwn a ddarfu i'n tadau ni 
eì gymmeryd, a'i ddwyn i mewn 
gyd âg Iesu i berchennogaeth y 
Cenhedloedd, y rhai a yrrodd Duw 
allan o flaen ein tadau, hyd yn 
nyddiau Dafydd; 

46 *Yr hwn a gafodd ffafr ger 
bron Duw, ac 7a ddymunodd gael 
tabernacl i Dduw Jacob. 

47 “Eithr Solomon a adeiladodd 
dŷ iddo ef. 

48 “Ond nid yw y Goruchaf yn 
frigo mewn temlau o waith dwy- 
law ; fel y mae y prophwyd yn dy- 
wedyd, 

49 *Y nef yw fy ngorsedd-faingc, a'r 
ddaear yw troed-fainge fy nhraed. 
Pa dŷ a adeiledwch i mi? medd yr 
Arglwydd ; neu pa le fydd i'm gor- 
phwysfa i? 

50 Onid fy llaw i a wnaeth hyn oll? 

5l 4 Chwi rai “gwarr-galed, a 
1 dïenwaededig o galon ac o glust- 


iau, yr ydych chwi yn wastad yn|'i 
gwrthwynebu yr Yspryd Glân: meg- | Jî 


is eich tadau, felly chwithau. 

52 Pa un o'r prophwydi ni ddarfu 
i'ch tadau chwi ei erlid? a hwy a 
laddasant y rhaì oedd yn rhag- 
fynegi dyfodiad *y Cyfiawn, i'r hwn 
yr awrhon y buoch chwi fradwyr 
a llofruddion : 

53 fY rhaì a dderbyniasoch y 
gyfraith trwy drefniad angelion, ac 
nis cadwasoch, 

54 A “phan glywsant hwy y 
pethau hyn, hwy a ffrommasant yn 
eu calonnau, ac a ysgyrnygasant 
ddannedd arno. 

55 Ac efe, yn gyflawn o'r Yspryd 
Glân, a edrychodd yn ddyfal tu a'r 
nef; ac a welodd ogoniant Duw, a'r 
Iesu yn sefyll ar ddeheulaw Duw. 

56 Ac efe a ddywedodd, Wele, 
Pmi a welaf y nefoedd yn agored, 
a Mab y dyn yn "sefyll ar ddeheu- 
law Duw. 


yr eglwys Tuddewig, 





Anno 
DOMINI 
cd 





6 dr»py 
ddywed yd. 
t Exod. 25. 


40. 
Heb, 8. 5. 


u Jos, 2. 14. 


x1Sam.16. 


pen. 13. 22, 
1 Pa 132.44. 
a. Dren. 6, 

1 Chron. 

1lffe TUA. 
al Bren. 8. 


yen.17.21, 


bEs.66.1,2. 
Matt. 5. 54, 
a3. 23, 


c Exod. 22, 


e pcn. 2. 14. 


f Exod, 20. 
y |F 
Gal. 3. 10, 
llcb. 2. 2, 


B pen, 5. 35. 


h Ezec. l.l. 
Matt. 3.16. 
pen. 10. 11. 

7 sefyll. 





| 
| 





Anno 
OMINI 
DO 


D 





11 Bren. 21. 


Luc 4.29. 
lleb, 13. 
12 


k Deut. 17. 
pen, 22. 20. 


I Ps. 31. 5. 
Luc 29. 40. 


m Matt. 5. 
Luc 23, 31, 


-l 


.bpcn.11,19. 


cGen.23.2. 


e Matt. 10. 
DOR 
pen, 11,19. 


f Marc 16. 
17. 


Uu 


Llabyddio Stephan. 





57 Yna y gwaeddasant â llef uchel, 
ac a gauasanf, eu clustiau, ac a ruthr- 
asant yn unfryd arno, 

58 Ac ia bwriasant allan or 
ddinas, ac a'ê llabyddiasant: “a'r 
£ystion a. ddodasant eu dillad wrth 
draed dyn ieuangc a elwid Saul. 

59 A hwy a labyddiasant Stephan, 
ac efe yn galw ar Dduw, ac yn 
dywedyd, Arglwydd Iesu, !derbyn 
fy yspryd. 

60 Ac efe a ostyngodd ar ei liniau, 
ac a lefodd â llef uchel, “Arglwydd, 
na ddod y pechod hwn yn eu her- 
byn. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a hunodd. 


PENNOD VIII. 


Yr eglwys, o achos yr erŵd yn Jerusalem, 
wedî ei phlannu yn Samaria, 5 trwy waith 
Phylip y dîacon; yr hwn a bregethodd, ac a 
wnaeth wyrthiau, ac a fedyddiodd lawer ; 
ym mhlith erail Simon y swynwr, hudol 
mawr ym mysg y bobl. 14 Peir ac Ioan yn 
dyfod 4 gadarnhâu ac 4 chwanegu yr eglwys, 
gan roddî yr Yspryd Glân trwy weddi ac 
arddodiad dwylaw: 1$ a Simon yn ceisio 
prynu y cyffelyb awdurdod ganddynt; 20 a 
Phelr yn ei geryddu ef yn dost an eî ragrith 
a'i gybydd-dod, ac yn ei annog ef î edifar- 
hâu; 25 ac yn dychwelyd â Jerusalem, gan 
bregethu gair yr Arglwydd, efe ac Ioan. 26 
Angel yn «anfon Phylip î ddysgu ac î fedyddio 
yr eunuch o Ethiopia. 

2SAUL oedd yn cyttuno i'w 

ladd ef. A bu yn y dyddiau 
hynny erlid mawr ar yr eglwys 
oedd yn Jerusalem: a “phawb a 
wasgarwyd ar hyd gwledydd Judea 
a Samaria, ond yr apostolion. 

2 A gwŷr bucheddol a ddygasant 
Stephan i'w gladdu, ac *a wnaeth- 
ant alar mawr am dano ef. 

3 Eithr Saul *oedd yn anrheithio 


pl 


!l:lyr eglwys, gan fyned i mewn i bob 
15 |tŷ, a chan lusgo allan wŷr a gwrag- 


edd, efe a'u rhoddes y'ngharchar. 

4 * A'r rhaì a wasgarasid a dram- 
wyasant gan bregethu y gair. 

5 Yna Phylip a aeth i waered i 
ddinas Samaria, ac a bregethodd 
Grist iddynt. 

6 A'r bobl yn gyttân a ddaliodd 
ar y pethau a ddywedid gan Phylip, 
wrth glywed o honynt, a gweled 
yr arwyddion yr oedd efe yn eu 
gwneuthur. 

7 Canys “ysprydion aflan, gan lef- 
ain â llef uchel, a aethant allan o 
lawer a berchennogid ganddynt; 
a llawer yn gleifion o'r parlys, ac 
yn gloffion, a iachâwyd. 

8 Ac yr oedd llawenydd mawr yn 
y ddinas honno. 


1026 


YR ACTAU, VIII. 


9 Eithr rhyw wr a'i enw Simon 
oedd o'r blaen yn y ddinas “yn 
swyno ac yn hudo pobl Samaria, 
gan ddywedyd ei fod ef ei hun yn 
rhyw un mawr: 

10 Ar yr hwn yr oedd pawb, o'r 
lleiaf hyd y mwyaf, yn gwrandaw, 
ean ddywedyd, Mawr allu Duw yw 


wn. 

ll Ac yr oeddynt a'u coel arno, 
o herwydd iddo dalm o amser eu 
hudo hwy â swynion. 

12 Eithr pan gredasant i Phylip, 
yn pregethu y pethau a berthynent 
i deyrnas Dduw, ac i enw Iesu Grist, 
hwy a fedyddiwyd, yn wŷr ac yn 
wragedd. 

13 A Simon yntau hefyd a gred- 
odd ; ac wedi ei fedyddio, a lynodd 
wrth Phylip: a synnodd arno wrth 
weled 2 yr arwyddion a'r nerthoedd 
mawrion a wneid. 

14 Y A phan glybu yr apostolion 
yn Jerusalem, dderbyn o Samaria 
air Duw, hwy a anfonasant attynt 
Petr ac Ioan : 

15 Y rhai wedi eu dyfod i waered, 
a weddïasant drostynt, ar iddynt 
dderbyn yr Yspryd Glân. 

16 (Canys P etto nid oedd efe wedi 
syrthio ar neb o honynt; ond 
oeddynt yn unig !wedi eu bedyddio 
yn enw yr Arglwydd Iesu.) 

17 Yna Fhwy a ddodasant ew dwy- 
law arnynt, a hwy a dderbyniasant 
yr Yspryd Glân. 

18 A phan welodd Simon mai trwy 
3$osodiad dwylaw yr apostolion y 
rhoddid yr Yspryd Glân, efe a gyn- 
nygiodd iddynt arian, 

19 Gan ddywedyd, Rhoddwch i 
minnau hefyd yr awdurdod hon, 
fel ar bwy bynnag y gosodwyf fy 
nwylaw, y derbynio efe yr Yspryd 
Glân. 

20 Eithr Petr a ddywedodd wrtho, 
Bydded dy arian gyd â thi i ddis- 
tryw, am ìi ti *dybied y meddien- 
nir dawn Duw trwy arian. 

91 Nid oes i ti na rhan na chyf- 
ran yn y gorchwyl hwn: canys nid 
yw dy galon di yn uniawn ger bron 
Duw. 

22 Edifarhâ gan hynny am dy 
ddrygioni hwn, a gweddïa Dduw, 
a, “faddeuir i ti feddylfryd dy galon. 

23 Canys mi ath welaf mewn 
bustl chwerwder, ac mewn rhwym- 
edigaeth anwiredd. 


24 A Simon a attebodd ac a ddy-| 7 
wedodd, "Gweddïwch chwi drosof| es. 


Am Simon y swynwr. 


Epen. 13.6. |. 


2 y gwyrth- 
iau a'r ar- 
wyddion. 


h pen. 19.2. 


í Matt. 28. 
19. 
pen. 2. 3S, 
k pen. 6. 6. 
a, 19, 6. 
Heb. 6. 2. 


3 arddodiad. 


1 Matt. 10. 8. 


m I)an. 4. 
Os 
2 Tim, 2. 
25. 


n Num. 21. 
] Bren. in 








Trôedigaeth yr eunuch. 


fì at yr Arglwydd, fel na ddêl dim 
arnaf o'r pethau a ddywedasoch. 

95 Ac wedi iddynt dystiolaethu 
a llefaru gair yr Arglwydd, hwy a 
ddychwelasant i Jerusalem, ac a 
bregethasant yr efengyl yn llawer 
'|o bentrefi y Samariaid. 

26 4 Ac angel yr Arglwydd a lef- 
arodd wrth Phylip, gan ddywedyd, 
Cyfod, a dos tu a'r dehau, i'r ffordd 
sydd yn myned i waered o Jerusalem 
i Gaza, yr hon sydd anghyfannedd. 

27 Ac efe a gyfododd, ac a aeth. 
Ac wele, 9gwr o Ethiopia, eunuch 
galluogi dan Candace brenhines yr 

Ethiopiaid, yr hwn oedd ar ei holl 
drysor hi, Pyr hwn a ddaethai i 
Jerusalem i addoli; 

28 Ac oedd yn dychwelyd, ac yn 
eistedd yn ei gerbyd, ac yn darllen 
i prophwyd Esaias. 

29 A dywedodd yr Yspryd wrth 
Phylip, Dos yn nês, a glŷn wrth y 
cerbyd yma. 

30 A Phylip a redodd atto, ac a'i 
clybu ef yn darllen y prophwyd 
Esaias; ac a ddywedodd, A wyt 
ti yn deall y pethau yr wyt yn eu 
darllen * 

31 Ac efe a ddywedodd, Pa fodd 
y gallaf, oddi eithr i ryw un fy 
nghyfarwyddo i? Ac efe a ddymun- 
odd ar Phylip ddyfod i fynu, ac 
eistedd gyd âg ef. 

32 A'r lle o'r ysgrythyr yr oedd 
efe yn ei ddarllen, oedd hwn, < Fel 
dafad i'r lladdfa yr arweiniwyd ef; 
ac fel oen ger bron ei gneifiwr yn 
fud, felly nid acorodd efe ei enau : 

33 Yn ei ostyngiad, ei farn ef a 
'dynnwyd ymaith: eithr pwy a 
draetha ei genhedlaeth ef? oblegid 
dygir ei fywyd ef oddi ar y ddaear. 

34 A'r eunuch a attebodd Phylip, 
ac a ddywedodd, Attolwg i ti, am 
bwy y mae y prophwyd yn dywed- 
yd hyn? am dano ei hun, ai am 
ryw un arall € 

35 A Phylip a agorodd ei enau, ac 
a ddechreuodd avr yr ysgrythyr hon- 
no, ac a bregethodd iddo yr Iesu. 

36 Ac fel yr oeddynt yn myned ar 
hyd y ffordd, hwy a ddaethant at 
ryw ddwfr. A'r eunuch a ddywed- 
odd, Wele ddwfr; "beth sydd yn 
lluddias fy medyddio? 

397 A Phylip a ddywedodd, Os wyt 
'Ma»t.16. |ti yn credu âth holl galon, fe a 
Ioan 6.69. ellir. Ac efe a attebodd ac a ddy- 
pên. 9.0 wedodd, * Yr wyf yn credu fod Iesu 

a5.5. | Grist yn Fab Duw. 


106. a6. D, 






e Seph. 3. 
10.5 â 


P Toan 12, 
20. 


a Es. 50.7. 


r pen. 10,47. 






1027 


YR ACTAU, IX. 










38 Ac efe a orchymynodd sefyll 
o'r cerbyd : a hwy a aethant i waer- 
cd ill dau i'r dwfr, Phylip a'r eu- 
nuch ; ac efe ai bedyddiodd ef. 

39 A phan ddaethant i fynu o'r 
dwfr, * Yspryd yr Arglwydd a gip- 
iodd Phylip ymaith, ac ni welodd yr 
eunuch ef mwyach: ac efe a aeth 
ar hyd ei ffordd ei hun yn llawen. 

40 Eithr Phylip a gaed yn Azotus: 
a chan dramwy, efe a efengylodd 
ym mhob dinas hyd oni ddaeth efe 
i Cesarea. 


PENNOD IX. 


1 Saul yn myned 4 Damascus; eî daro ef ŵ lawr 
i'r ddaear; 10 a'i alw â fod yn apostol: 19 
a'i fedyddio gan» Amamnâas: 20 yntau yn 
pregethu Crist yn hyderus. 29 Yr Iuddewon 
yn cynllwyn i'w ladd ef, 29 a'r Groegwyr 
hefyd; yniau yn diangc rhag y ddwy Ulaid. 
9l Yr eglwysi yn cael lonyddwch, 92 Pelr 
yn iachâu Aeneas o'r parlys, 36 ac yn codi 
Tabitha o farw î fyw. 


A SAUL etto yn chwythu by-|A.D 
gythiau a chelanedd yn erbyn 
disgyblion yr Arglwydd, a aeth at|x:. 


yr arch-offeiriad, 

2 Ac a ddeisyfodd ganddo lythyr- 
au i Damascus, at y synagogau; fel 
os cai efe neb o'r ífordd “70m, na 
gwŷr na gwragedd, y gallai efe eu 
dwyn hwy yn rhwym i Jerusalem. 

3 Ac Pfel yr oedd efe yn ymdaith, 
bu iddo ddyfod yn agos i Damas- 
cus: ac yn ddisymmwth llewyrch- 
odd o'i amgylch oleuni o'r nef. 

4 Ac efe a syrthiodd ar y ddaear, 
ac a glybu lais yn dywedyd wrtho, 
Saul, Saul, paham yr wyt yn fy 
erlid i? 

5 Yntau a ddywedodd, Pwy wyt 
ti, Arglwydd ? A'r Arglwydd a ddy- 
wedodd, Myfi yw Iesu, yr hwn yr 
wyt ti yn ei erlid: <“caled yw i ti 
wingo yn erbyn y symbylau. 

6 Yntau gan grynu, ac a braw 
arno, a ddywedodd, Arglwydd, 
4 beth a fynni di i mi ei wneuthur? 
A'r Arglwydd a ddywedodd wrtho, 
Cyfod, a dos i'r ddinas, ac fe a ddy- 
wedir i ti pa beth sydd raid i íi 
ei wneuthur. 

7 “A'r gwŷr oedd yn cyd-deithio 


âg ef a safasant yn *fud, gan glyw-|' 


ed y llais, ac heb weled neb. 
8 A Saul a gyfododd oddi ar y 


| ddaear; a phan agorwyd ei lygaid, 


ni welai efe neb: eithr hwy a1 ty- 
wysasant ef erbyn ei law, ac a? 
dygasant e/ ìi mewn i Damascus. 

9 Ac efe a fu dridiau heb weled, 
ac ni wnaeth na bwytta nac yfed. 


Galw Saul o Tarsus. 





t1 Bren. 18. 
2 Bren. os 
ae u 
5zec, 3.1 
14, 5 


bw LO OS 


c pen. 5. 99. 


d Luc 3. 10. 
pen. 2. 97. 
a l6. 30. 


e Dan. 10.7. 









Anno 
DOMINI 


90. 





f pen. 21. 
39, a_22. o, 


gad.l. 


as 
1 pen.21.19, 
2 Cor, 11. 
23 


m pen. 22. 
12 


n pen. S. 17. 


9 pen. 8. 15. 


P pen. 8. OT, 





Saul yn pregethu Orist. 





10 T Ac yr oedd rhyw ddisgybl 
yn Damascus, ai enw Ananïas: ar 
Arglwydd a ddywedodd wrtho cf 
mewn gweledigaeth, Ananïas. Yntau 
a ddywedodd, Wele fi, Arglwydd. 

1l A'r Arglwydd a ddywedodd 
wrtho, Cyfod, a dos i'r heol a elwir 
Uniawn, a chais yn nhŷ Judas ê 
a'ê enw Saul, fo Tarsus: canys, wele, 
y mae yn gweddïo ; 

12 Ac efe a welodd mewn gwel- 
edigaeth wr a1 enw Ananïas yn 
dyfod i mewn, ac yn dodi e4 law 
arno, fel y gwelai eilwaith. 

13 Yna yr attebodd Ananïas, O 
Arglwydd, mi a glywais gan lawer 
am y gwr hwn, “faint o ddrygau 
a wnaeth efe i'th saint di yn Jc- 
rusalem : 

14 Ac yma y mae ganddo awdur- 
dod oddi wrth yr arch-offeiriaid, i 
rwymo pawb sydd yn galw ar dy 
enw di. 

15 A dywedodd yr Arglwydd wrtho, 


| Dos ymaith: canys "y mae hwn yn 
.|llestr etholedig i mi, i ddwyn fy 
:|enw ger bron îy Cenhedloedd, a 
'|“F brenhinoedd, a phlant Israel. 


16 Canys 'myíi a ddangosaf iddo 


'|pa bethau eu maint sydd raid iddo 


ef eu dïoddef er mwyn fy enw I. 

17 Ac “Ananïas a aeth ymaith, 
ac a aeth i mewn i' tŷ; ac " wedi 
dodi ei ddwylaw arno, efe a ddy- 
wedodd, Y brawd Saul, yr Ar- 
celwydd a'm hanfonodd i, (Iesu yr 
hwn a ymddangosodd i ti ar y 
ffordd y daethost,) fel y gwelych 
drachefn, ac “y'th lanwer âr Ys- 
pryd Glân. 

18 Ac yn ebrwydd y syrthiodd oddi 
wrth ei lygaid ef megis cên : ac efe 
a gafodd ei olwg yn y man; ac efe 
a gyfododd, ac a fedyddiwyd. 

19 Ac wedi iddo gymmeryd bwyd, 
efe a gryfhaodd. A bu Saul gyd 
â'r disgyblion oedd yn Damascus 
dalm o ddyddiau. 

20 Ac yn ebrwydd yn y synagogau 
efe a bregethodd Grist, mai P efe 
yw Mab Duw. 

21 A phawb ar a* clybu e/, a 
synnasant, ac a ddywedasant, Onid 
hwn yw yr un oedd yn difetha yn 
Jerusalem y rhai a alwent ar yr 
enw hwn, ac a ddaeth yma er mwyn 


hyn, fel y dygai hwynt yn rhwym | 


at yr arch-offeiriaid ? 
22 Eithr Saul a gynnyddodd fwy- 
fwy o nerth, ac a orchfygodd yr 


Iuddewon oedd yn preswylio yn 


1023 


YR ACTAU, IX. 





Peir yn iachâu Aeneas. 


Damascus, gan gadarnhâu mai hwn 
yw y Orist. 

23 4 Ac wedi cyflawni llawer o 
ddyddiau, cyd-ymgynghorodd yr 
Iuddewon i'w ladd ef. 

24 “Eithr eu cyd-fwriad hwy a 
wybuwyd gan Saul: a hwy a ddis- 
gwyliasant y pyrth ddydd a nos, 
i'w ladd ef. 

25 Yna y disgyblion ai cymmer- 
asant ef o hyd nos, ac 7 a'i gollyng- GR 
asant i waered “dros y mur mewn 12 
basged. 'â ar hŷd. 

26 *A Saul, wedi ei ddyfod 1 Je- | '»n2^17. 
rusaiem, a geisiodd ymwasgu ôr 
disgyblion: ac yr oeddynt oll yn. 
ei ofni ef, heb gredu ei fod ef yn! 
ddisgybl. 

27 Eithr *Barnabas ai cymmer- *pen. 4.26. 
odd ef, ac a'ê dug at yr apostolion, | 
ac a fynegodd iddynt pa fodd y 
gwelsai efe yr Arglwydd ar y ffordd, 
ac ymddiddan o hono âg ef, ac mor 
hŷf a fuasai efe yn Damascus yn 
enw yr Iesu. 

28 Ac "yr oedd efe gyd â hwynt, 
yn myned i mewn ac yn myned 
allan, yn Jerusalem. | 

29 A chan fod yn hŷf yn enw yr 
Arglwydd Iesu, efe a lefarodd ac a 
ymddadleuodd yn erbyn y * Groeg- 
iaid ; a hwy a geisiasant ei ladd ef. 

30 A'r brodyr, pan wybuant, aì 
dygasant ef i waered i OUesarea, ac 
a'i hanfonasant ef ymaith i Tarsus. 

31 Yna yr eglwysi trwy holl Ju- 
dea, a Galilea, a Samaria, a gaw- 
sant heddwch, ac a adeiladwyd ; a 
chan rodio yn ofn yr Arglwydd, ac 
yn niddanwch yr Yspryd Glân, hwy 
a amlhâwyd. 

32 4 A bu, a Phetr yn tramwy 
y$trwy yr holl wledydd, iddo ddy- 
fod i waered at y saint hefyd y 
rhai oedd yn trigo yn Lŷda. 

33 Ac efe a gafodd yno ryw ddyn 
a'i enw Aeneas, er ys wyth mlynedd 
yn gorwedd ar wely, yr hwn oedd 
glaf o'r parlys. 

34 A Phetr a ddywedodd wrtho, 
Aeneas, y mae Iesu Grist yn dyiach- 
âu di: cyfod, a chyweiria dy wely. 
Ac efe a gyfododd yn ebrwydd. 

35 A phawb a'r oedd yn preswylio 
yn Lŷda a “Saron ai gwelsant ef, 
ac a ymchwelasant at yr Arglwydd. 

36 T Ac yn Joppa yr oedd rhyw 
ddisgybles a'i henw Tabitha, (yr hon 
os cyfieithir a elwir 9 Dorcas ;) hon |€New, 
oedd yn llawn o * weithredoedd da '|»it. 8.8. 


a 2 Cor. ML 





u Gal. l. 18. 





xpen. (6.1. 


A.D. 98. 


7 pen. 8. 14. 
5 heibio â 
bawb. 


s1 Chron. 
8. 16. 


ac elusenau, y rhai a wnaethai hi, | | 


Anno 


n 
DOMI 
38, 


b pen. 1. I2. 


Y na fyddai 
Jlân ganddo. 


< pen. 7. 60, 


4 pen. 10. 6. 





A. D. 41. 





Cyfodi Tabitha o farw. 








37 A digwyddodd yn y dyddiau 


NI hynny iddi fod yn glaf, a marw: ac 


wedi iddynt ei golchi, hwy a? 
dodasant At ” mewn llofft. 

38 Ac o hcrwydd bod Lŷda yn 
agos i Joppa, y disgyblion a glyw- 
sant fod Petr yno; ac a anfonas- 
ant ddau wr atto ef, gan ddeisyf 
“nad oedai ddyfod hyd attynt hwy. 

39 A Pheír a gyfododd, ac a aeth 
gyd â hwynt. Ac wedi ei ddyfod, 
hwy ai dygasant ef i fynu i'r llofft: 
avr holl wragedd gweddwon a saf- 
asant yn ei ymyl ef yn wylo, ac yn 
dangos y peisiau ar gwisgoedd a 
wnaethai Dorcas tra yr ydoedd hi 
gyd â hwynt. 

40 Eithr Petr, wedi eu bwrw hwy 
i gyd allan, a dodi ei “liniau am 
lawr, a weddïodd; a chan droi at 
y corph, a ddywedodd, 'Tabitha, 
cyfod. A hi a agorodd ei llygaid ; 
a phan welodd hi Petr, hi a gododd 
yn ei heistedd. 

41 Ac efe a roddodd ei law iddi, 
ac a'i cyfododd hi i fynu. Ac 
wedi galw y saint a'r gwragedd 
gweddwon, efe ai gosododd hi ger 
bron yn fyw. 

42 A nysbys îu trwy holl Joppa ; 


a llawer a gredasant yn yr Ar- 


glwydd. 
43 A bu iddo aros yn Joppa lawer 
o ddyddiau gyd âc un “Simon, 


barcer, 
PENNOD X. 


1 Oornelius, gwr defosiynol, 5 wrth orchymyn 
angel, yn danfon 4 gyrchu Petr: 11 yn- 
tau, trwy weledigaeth, 15, 20 a ddysgir na 
ddïysiyrai$ mo'r Cenhedloedd. 94 Ac efe yn 
pregethu Orist 4 Oornelius, a'r rhaî oedd 
gyd âg ef, 44 yr Yspryd Glân yn disgyn 
arnynt; 4S a'u bedyddio hwy. 

R oedd rhyw wr yn Cesarea, 
a1 enw Oornelius, canwriad 

o'r fyddin a elwid yr Italaidd; 

2 Gwr defosiynol, ac yn ofni Duw, 
ynghyd âi holl dŷ, ac yn gwneuth- 
ur llawer o elusenau i'r bobl, ac 
yn gweddïo Duw yn wastadol. 

3 Efe a welodd mewn gweledig- 
aeth yn eglur, ynghylch y nawfed 
awr o'r dydd, angel Duw yn dyfod 
î mewn atto, ac yn dywedyd wrtho, 
Cornelius. 

4 Ac wedi iddo graffu arno, a 
myned yn ofnus, efe a ddywedodd, 
Beth sydd, Arglwydd? Ac efe a 
ddywedodd wrtho, Dy weddïau di 
ath elusenau a ddyrchafasant yn 
gofiadwriaeth ger bron Duw. 

6 Ac yn awr anfon wŷr i Joppa, 


1029 


YR ACTAU, X. 


a gyrr am Simon, yr hwn a gyf- 
enwir Petr: 

6 Y mae efe yn llettŷa gyd âg un 
Simon, barcer; tŷ yr hwn sydd 
wrth y môr: efe a ddywed ì ti pa 
beth sydd raid i fi ei wneuthur. 

7 A phan ymadawodd yr angel 
oedd yn ymddiddan â Cornelius, 
efe a alwodd ar ddau o dylwyth 
ei dŷ, a milwr defosiynol o'r rhai 
oedd yn aros gyd âg ef: 

8 Ac wedi iddo fynegi iddynt y 
cwbl, efe a'u hanfonodd hwynt i 
Joppa. 

9 « A thrannoeth, fel yr oeddynt 
hwy yn ymdeithio, ac yn nesâu at 
y ddinas, * Petr aaeth i fynu ar y 
tŷ 1 weddïo, ynghylch y chweched 
awr. 

l0 Ac fe ddaeth arno newyn 
mawr, ac efe a chwennychai gael 
bwyd. Ac a hwynt yn parottôi 
tddo, fe syrthiodd arno lewyg: 

ll Ac Pefe a welai y nef yn agor- 
ed, a rhyw lestr yn disgyn arno, 
fel llen-llïan fawr, wedi rhwymo ei 
phedair congl, a'i gollwng i waered 
hyd y ddaear: 

12 Yn yr hon yr oedd pob rhyw 
bedwar-carnolion y ddaear, a gwŷllt- 
íilod, ac ymlusgiaid, ac ehediaid y 
nef. 


13 A daeth llef atto, Cyfod, Petr; 
lladd, a bwytta. 

14 A Phetr a ddywedodd, Nid 
felly, Arglwydd: canys “ni fwyt- 
teais i erioed ddim cyflredin neu 


aflan, 

15 A'r llef drachefn a ddywedodd 
wrtho yr ail waith, *Y pethau a 
lanhaodd Duw, na alw di yn gy- 
ffredin. 

16 A hyn a wnaed dair gwaith: 
ar llestr a dderbyniwyd drachefn 
i fynu i'r nef. 

17 Ac fel yr oedd Petr yn ammeu 
ynddo ei hun beth oedd y wel- 
edigaeth a welsai; wele, y gwŷr 
a anfonasid oddi wrth Cornelius, 
wedi ymofyn am dŷ Simon, oedd- 
ynt yn sefyll wrth y porth. 

]8 Ac wedi iddynt alw, hwy a 
ofynasant a oedd Simon, yr hwn 
a gyfenwid Petr, yn llettŷa yno. 

]9 1 Ac fel yr oedd Petr yn 
meddwl am y weledigaeth, dywed- 
odd yr Yspryd wrtho, Wele dri 
wŷr yn dy geisio di. 


Y [llen-lŴan fawr. 


Anno 
DOMINI 
41. 





8 pen. 11. 6, 
&c, 


| b pon. 7. 56. 
Uat. 19. 11, 


cef. 11,4., 
Dont. 4.7, 
Ezec. â. 14, 


d Matt. 15. 





Tit. 1. 15. 





20 Am hynny “cyfod, disgyn, a dos | epen.15.7. 


gyd â hwynt, heb ammeu dim: o 
herwydd myfi a'u hanfonais hwynt, 





Kk3 








Pelr yn pregethu 


Anno 
DOMINI 
41 





91 A Phetr, wedi disgyn at y 
gwŷr a anfonasid oddi wrth Oor- 
nelius atto, a ddywedodd, Wele, 
myfi yw yr hwn yr ydych chwi yn 
ei geisio: beth yw yr achos y 
daethoch o'i herwydd * 

22 Hwythau a ddywedasant, Cor- 
nelius y canwriad, gwr cyfiawn, ac 
yn ofni Duw, ac a gair da iddo 
gan holl genedl yr Iuddewon, a 
rybuddiwyd gan angel sanctaidd, 
i ddanfon am danat ti i'w dŷ, ac 
i wrandaw geiriau gennyt. 

93 Am hynny efe au galwodd 
hwynt i mewn, ac a'w llettŷodd 
hwy. A thrannoeth yr aeth Petr ym- 
aith gyd â hwy, a rhai o'r brodyr 
o Joppa a aeth gyd âg ef. 

24 A thrannoeth yr aethant i 
mewn i Cesarea. Ac yr oedd COor- 
nelius yn disgwyl am danynt; ac 
efe a alwasai ei geraint ai anwyl 
gyfeillion ynghyd. 

25 Ac fel yr oedd Petr yn dyfod i 
mewn, Cornelius a gyfarfu âg ef, 
ac a syrthiodd wrth ei draed, ac 
a2 haddolodd e/. 

96 Eithr Petr ai cyfododd ef i 
fynu, gan ddywedyd, fCyfod; dyn 
wyf finnau hefyd. 

27 A than ymddiddan âg ef, efe 
a ddaeth i mewn, ac a gafodd lawer 
wedi ymgynnull ynghyd. 

28 Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Chwi a wyddoch £mai anghyfreith- 


pen. 11.3. |lawn yw i wr o Iuddew ymwasgu 


h pen. 15. S, 
Eph. 3. 6. 


f pen. 14. 
HE 
Dat.19, 10. 
a22.9. 

E Ioan 4. 9. 
a ls. ?S. 


giat Os 
Marc 16. 5, 
Luc 24. 4, 









neu ddyfod at alltud : eithr * Duw 
a ddangosodd i mi na alwn neb 
edin neu yn aflan. 

29 O ba herwydd, ?e, yn ddinâg, 
y deuthum, pan anfonwyd am dan- 
af: yr wyf gan hynny yn gofyn am 
ba achos y danfonasoch am danaf. 

30 A Chornelius a ddywedodd, Er 
ys pedwar diwrnod i'r awr hon o'r 
dydd yr oeddwn yn ymprydio, ac 
ar y nawfed awr yn gweddïo yn fy 
nhŷ: ac wele, safodd gwr ger fy 
mron ' mewn gwisg ddisglaer, 

31 Ac a ddywedodd, Cornelius, 
gwrandawyd dy weddi di, a'th 
elusenau a ddaethant mewn cofia 
ger bron Duw. 

32 Am hynny anfon ìi Joppa, a 


galw am Simon, yr hwn a gyfenw- 


ir Petr: y mae efe yn llettŷa yn 
nhŷ Simon, barcer, y'nglân y môr; 
yr hwn, pan ddelo attat, a lefara 
wrthyt. 

33 Am hynny yn ddïoed myfi a 
anfonais attab; a thi a wnaethost 


1050 


YR ACTAU, X. 


yn dda ddyfod. Yr awrhon, gan 
hynny, yr ŷm ni oll yn bresennol 
ger bron Duw, i wrandaw yr holl 
bethau a orchymynwyd i ti gan 
Dduw. 

34 Yna yr agorodd Petr 


enau, ac a ddywedodd, “ Yr wyf yn XT 


deall mewn gwirionedd, nad ydyw 
Duw dderbyniwr wyneb: 
35 Ond ym mhob cenedl, y neb 


sydd yn ei ofni ef, ac yn gweith-| ; 


redu cyfiawnder, sydd gymmerad- 
wy ganddo ef. 

36 Y gair yr hwn a anfonodd 
Duw i blant Israel, 'gan bregethu 
tangnefedd trwy Iesu Grist: ("efe 
yw Arglwydd pawb oll :) 


37 Chwychwi a wyddoch y gair .'r 


a fu yn holl Judea, "gan ddechreu 
o Galilea, wedi y bedydd a breg- 
ethodd Ioan : 

38 Y modd yr enneiniodd Duw 
Iesu o Nazareth âr Yspryd Glân, 
ac â nerth; yr hwn a gerddodd o 
amgylch gan wneuthur daioni, ac 
iachâu pawb a'r oedd wedi eu gor- 
thrymmu gan ddiafol: oblegid yr 
oedd Duw gyd âg ef. 

39 A ninnau ydym dystion o'r 
pethau oll a wnaeth efe yngwlad 


yr Iuddewon, ac yn Jerusalem; yr 


hwn a laddasant, ac a groeshoel- 
iasant ar bren : 

40 9 Hwn a gyfododd Duw y tryd- 
ydd dydd, ac ai rhoddes ef i'w 
wneuthur yn amlwg ; 

41 Nid i'r bobl oll, eithr i'r tystion 
etholedig o'r blaen gan Dduw, se/'ì 
ni, y rhai a fwyttasom ac a yfasom 
gyd âg ef wedi ei adgyfodi ef o 
feirw. 

42 Ac Pefe a orchymynodd i ni 
bregethu i'r bobl, a thystiolaethu, 
mai “efe yw yr hwn a ordeiniwyd 
gan Dduw "yn Farnwr byw a 
meirw. 

43 *I hwn y mae yr holl bro- 
phwydi yn dwyn tystiolaeth, y der- 
byn pawb a gredo ynddo ef fadd- 
euant pechodau trwy ei enw ef. 

44 4 A Phetr eíto yn llefaru 


y 
geiriau hyn, syrthiodd *yr Yspryd, 


Glân ar bawb a oedd yn clywed y 
gair. 

45 A'r rhai o'r enwaediad a oedd- 
ynt yn credu, cynnifer ag a ddaeth- 
ent gyd â Pheftr, a synnasant, am 
dywallt dawn yr Yspryd Glân ar y 
Cenhedloedd hefyd. 

46 Canys yr oeddynt yn eu clywed 
hwy yn llefaru â thafodau, ac yn 





yn nhŷ Cornelius. 





t pen, 4. 31. 


| 































Anno 
DOMINI 
4l. 


Eph. 2. 14 
16*17 


2 Neu, peth. 
n Luc 4.14, 


o pen, 2. 24, 


i MAE 2s. 
pon. 1,8, 
9 Ionn 5. 22, 

v7 


pon. 17.31, 
rRhuf.l4. | 
2'Tim.4.1. 
l Petr4.5, | 
8 Jer. ôl. 


Mic.7.1S. | 
pen. 26. 22. 


a... 15, 16. 


Anno 
DOMINI 
— d4l. 





upen. 15. 8. 


x]Cor.l, 
1. 
7 pen. 8. 16. 


a pen. 10. 
45. 


» pen. 10, 
Gal, 2. 12, 


c pen. 10. 9, 
&c, 


—Í—_—— ea — ——_—_—_  ÍO O th I cc 2 I a I i ymru, ch cu cC I Y A i hu I CI I a I SC 
— Au Wd ND dd aa 


d pcn. 10. 
12.a 15.7. 
f 


Petr yn 


mawrygu Duw, Yna yr attebodd 
Pet 


r, 

47 A all neb luddias dwfr, fel na 
fedyddier y rhai hyn, y rhai a 
dderbyniasant yr Yspryd Glân “fel 
ninnau ? 

48 *Ac efe a orchymynodd eu 
bedyddio hwynt 7yn enw yr Ar- 
glwydd. Yna y deisyfasant arno 
aros dros ennyd o ddyddiau. 


PENNOD XI. 

1 Peir, wedi achwyn arno am fyned 4 mewn at 
y Cenhedloedd, yn gwneuthur ei amddiffyn; 
18 ac yn cael eî dderbyn. 19 Wed$ cyr- 
haeddyd o'r efengyl hyd Phenice, a. Cyprus, 
ac Antiochia, yr ydys yn danfon barnabas 
i'w cadarnhâu hwynt. 26 Y disgyblion yno 
yn cael yn gyntaf rhaî eu galw yn Gristion- 
ogion; 27 ac yn anfon ymwared i'r brodyr 
yn Judea, yn amser mewyn. 

AR apostolion a'r brodyr oedd 

yn Judea, a glywsant ddar- 
fod i'r Cenhedloedd hefyd dderbyn 
gair Duw. 

2 A phan ddaeth Petr i fynu i 
Jerusalem, *y rhai o'r enwaediad a 
ymrysonasant yn ei erbyn ef, 

3 Gan ddywedyd, *Ti a aethost i 
mewn at wŷr dïenwaededig, ac a 
fwytteaist gyd â hwynt. 

4 Eithr Petr a ddechreuodd, ac 
a eglurodd 4y peí4 iddynt mewn 
trefn, gan ddywedyd, | 

5 “Yr oeddwn i yn ninas Joppa yn 
gweddïo; ac mewn llewyg y gwel- 
ais weledigaeth, Rhyw lestr megis 
llen-llian fawr yn disgyn, wedi ei 
gollwng o'r nef erbyn ei phedair 
congl; a hi a ddaeth hyd attaf fi. 

6 Ar yr hon pan edrychais, yr 
ystyriais, ac mi a welais bedwar- 
carnolion y ddaear, a gwŷllt-filod, 
ac ymlusgiaid, ac ehediaid y nef. 

7 Ac mi a glywais lef yn dywed- 
yd wrthyf, Cyfod, Petr; lladd, a 
bwytta. 

8 Ac mi a ddywedais, Nid felly, 
Arglwydd : canys dim cyfíredin neu 
aflan nid aeth un amser i'm genau. 

9 Eithr y llais a'm hattebodd i eil- 
waith o'r nef, Y pethau a lanhaodd 
Duw, na alw di yn gyffredin. 

10 A hyn a wnaed dair gwaith: 
ar holl bethau a dynnwyd i fynu 
i'r nef drachefn. 

11 Ac wele, yn y man yr oedd tri 
wŷr yn sefyll wrth y tŷ yr oeddwn 
ynddo, wedi eu hanfon o Cesarea 
attaf fi. 

12 A'r Yspryd a archodd i mi 

yned gyd â hwynt, heb ammeu 


dim, A'r chwe brodyr hyn a 


YR ACTAU, XI. 


ddaethant gyd â mi; a nyni a 
ddaethom i mewn i dŷ y gwr. 

13 Ac efe a fynegodd i ni pa fodd 
y gwelsai efe angel yn ei dŷ, yn 
sefyll ac yn dywedyd wrtho, Anfon 
wŷr ì Joppa, a gyrr am Simon, a 
gyfenwir Petr : 

14 Yr hwn a lefara eiriau wrth- 
yt, trwy y rhai y'th iachêir di ath 
holl dŷ. 


l5 Ac a myfi yn dechreu llef- 
aru, syrthiodd yr Yspryd Glân ar- 
nynt, *mmegis arnom ninnau yn y 
dechreuad. 

16 Yna y cofiais air yr Arglwydd, 
y modd y dywedasai efe, f Ioan yn 
wir a fedyddiodd â dwfr; eithr 
s chwi a fedyddir â'r Yspryd Glân. 


17 Os rhoddes Duw gan hynny| 3 


iddynt hwy gyffelyb rodd ag i nin- 
nau, y rhai a gredasom yn yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, pwy oeddwn i, i 
allu lluddias Duw ? 

18 A phan glywsant y pethau hyn, 
distawu a wnaethant, a gogoneddu 
Duw, gan ddywedyd, Fe roddes 
Duw gan hynny i'r Cenhedloedd 
hefyd edifeirwch i fywyd. 

19  ' A'r rhai a wasgarasid o her- 
wydd y blinder a godasai ynghylch 
Stephan, a dramwyasant hyd yn 
Phenice, a Cyprus, ac Antiochia, 
heb lefaru y gair wrth neb ond 
wrth yr Íuddewon yn unig. 

20 A rhai o honynt oedd wŷr o 
Cyprus ac o Cyrene, y rhai wedi 
dyfod i Antiochia, a lefarasant wrth 
y Groegiaid, gan bregethu yr Ar- 
glwydd Iesu. 

21 E A llaw yr Arglwydd oedd gyd 
â hwynt: a nifer mawr a gredodd, 
ac a drodd at yr Arglwydd. 

22 « A'r gair a ddaeth i glustiau 
yr eglwys oedd yn Jerusalem am y 
pethau hyn: a hwy a anfonasant 
Barnabas i fyned hyd Antiochia. 

23 Yr hwn pan ddaeth, a gweled 
gras Duw, a fu lawen ganddo, ac !a. 
gynghorodd bawb oll, trwy lwyr- 
fryd calon, i lynu wrth yr Ar- 
glwydd. 

24 Oblegid yr oedd efe yn wr da, 
ac "yn llawn o'r Yspryd Glân, ac o 
ffydd: a llawer o bobl a chwaneg- 
wyd i'r Arglwydd. 

25 Yna yr aeth Barnabas i » Tar- 
sus, ìi geisio Saul. Ac wedi iddo 
ei gael, efe a1 dug 1 Antiochia. 

26 A bu iddynt fiwyddyn gyfan 
ymgynnull * yn yr eglwys, a dysgu 
pobl lawer; a bod galw y disgybl- 


amddiffyn ew hun. 


Anno 
DOMINI 
41. 





e pen. 2. 4. 


f Ioan l. 26, 


h pen, 15. 8, 


ipen.$8.1. 


k pon, 2.47, 


A. D.42. 


1pen. 13. 43. 
all.22. 


m pen. 6. 9. 


A.D.49. 
n pen. 9. 30, 


2 Neu, gyd 
d'r eglwys. 





1091 











Angel yn gwaredu YR ACTAU, XII. Peir o'r carchardŷ. 
Anno _ lon yn Gristionogion yn gyntaf yn | 9 Ac efe a aeth allan, ac a'i can-| _ Anno 
DOMINI| Antiochia. lynodd ef: ac “nis gwybu mai gwir  POMINI 

27 I Ac yn y dyddiau hynny daeth | oedd y peth a wnaethid gan yr| .—-, 
prophwydi o Jerusalem i waered i | angel; eithr yr oedd yn tybied| 
Antiochia. mai gweled gweledigaeth yr oedd. 

'Nm“ | 28 Ac un o honynt, ai enw 9Aga- | 10 Ac wedi myned o honynt heb 
bus, a gyfododd, ac a arwyddoc- | law y gyntaf a'r ail wyliadwriaeth, 
caodd trwy yr Yspryd, y byddai | hwy a ddaethant i'r porth haiarn 
newyn mawr dros yr holl fyd: yr | 'yr hwn sydd yn arwain i'r ddinas, | 'pen-16 
hwn Aefyd a fu dan Claudius Cesar. | yr hwn a ymagorodd iddynt o'il 
29 Yna y disgyblion, bob un yn | waith ei hun: ac wedi eu myned 
Sluiaeh- |ol ei allu, a *fwriadasant anfon | allan, hwy a aethant ar hyd un 
»200r.9.1. P cymmorth i'r brodyr oedd yn | heol; ac yn ebrwydd yr angel a 
preswylio yn Judea: aeth ymaith oddi wrtho. 
tpen.12. | 8304 Yr hyn beth hefyd a wnaeth-| 11 A Phetr, wedi dyfod atto ei 
A.D.44. |ant, gan ddanfon at yr henuriaid | hun, a ddywedodd, Yn awr y gwn 
trwy law Barnabas a Saul. yn wir “anfon o'r Arglwydd ei angel, | & Dan.6.22. 
PENNOD XII. a'm gwared i allan o law Herod, ac 
1 Herod yn erlid y Oristionogion; yn lladd | oddi wrth holl ddisgwyliad pobl yr 
Iago; ac yn carcharu Pelr: a" nel 4. au noch do? 4 ll 
eì waredu ef, wrth weddïau yr eg wys. 2 12 Ac wedi iddo cymmeryd pwyll, | 5 Neu, 
Herod, trwy falchder, yn cymmeryd iddo * 1A AA: iTA. | ystyried 
eb hun y Md ceid df ds i Dduw - Pefe a ddaeth i dŷ Mair mam Ioan, peib. 4 - 
ac yn cael eî daro gan yr angel, ac yn marw | yr hwn oedd ai gyfenw Marc, lle ie 
yn resynol: 24 a'r eglwys yn llwyddo ar ol | yr oedd llawer wedi ymgasglu, ac| 1. 
ei farwolaeth, ef. yn gweddïo. 
a AC ynghylch y pryd hwnnw *yr | 13 Ac fel yr oedd Petr yn curo | 
a a estynodd Herod frenhin e4 | drws y porth, morwyn a ddaeth “i “Neu 
ddrygw, | Mdwylaw i ddrygu rhai o'r eglwys. | ymwrandaw, ai henw Rhode. nuu 


c. 
a Matt. 4, 
2. 


b [xod, 23. 
15, 


c Toan 2], 
18. 


3 Neu, d«di- 
baid, neu, 


ddifrif. 


d pen. 5. 19, 


4ŷ. 


2 Ac efe a laddodd Iaco * brawd 
Ioan â'r cleddyf. 

9 A phan welodd fod yn dda gan 
yr luddewon hynny, efe a chwaneg- 
odd ddala Petr hefyd. (A “dyddiau 
y bara croyw ydoedd hi.) 

4 c Yr hwn, wedi ei ddal, a roddes 
efe yngharchar, ac a'i traddododd 
at bedwar pedwariaid o filwyr i'w 
gadw; gan ewyllysio, ar ol y Pasc, 
ei ddwyn ef allan at y bobl. 

5 Felly Petr a gadwyd yn y carch- 
ar: eithr gweddi * ddyfal a wnaeth- 
pwyd gan yr eglwys at Dduw 
drosto ef. 

6 A phan oedd Herod ai fryd ar 
ei ddwyn ef allan, y nos honno yr 
oedd Petr yn cysgu rhwng dau fil- 
wr, wedi ei rwymo â dwy gadwyn ; 
a'r ceidwaid o flaen y drws oeddynt 
yn cadw y carchar. 

7 Ac wele, “angel yr Arglwydd a 
safodd ger llaw, a goleuni a ddis- 
gleiriodd yn y *carchar: ac efe a 
darawodd ystlys Petr, ac a'i cyfod- 
odd ef, gan ddywedyd, Cyfod yn 
fuan. A'i gadwyni ef a syrthias- 
ant oddi wrth eê ddwylaw. 

8 A dywedodd yr angel wrtho, 
Ymwregysa, a rhwym dy sandalau. 
Ac felly y gwnaeth efe. Yna y dy- 
wedodd, Bwrw dy wisg am danat, 
a chanlyn fi. 





1032 


l4 A phan adnabu hi lais Petr, 
nid agorodd hi y porth gan lawen- 
ydd; eithr hi a redodd i mewn, ac 
a fynegodd fod Petr yn sefyll o 
ílaen y porth. 

15 Hwythau a ddywedasant wrthi, 
Yr wyt ti yn ynfydu. Hithau a 
daerodd mai felly yr oedd. Eithr 
EL a ddywedasant, Ei angel ef 
/dyw. 

16 A Phetr a barhaodd yn curo: 
ac wedi iddynt agori, hwy a'i gwel- 
sant ef, ac a synnasant. 

17 Ac efe Fa amneidiodd arnynt â 
llaw i dewi, ac a adroddodd iddynt 


pa wedd y dygasai yr Arglwydd ef | 


allan o'r carchar: ac efe a ddy- 
wedodd, Mynegwch y pethau hyn 
i lago, ac i'r brodyr. Ac efe a ym- 
adawodd, ac a aeth i le arall. 

18 Ac wedi ei myned hi yn ddydd, 
yr oedd frallod nid bychan ym 
mhlith y milwyr, pa beth a ddaeth- 
aì o Petr. | 

19 Eithr Herod, pan ei ceisiodd 
ef, ac heb ei gael, a holodd y ceid- 
waid, ac a orchymynodd eu " cym- 
meryd Awy ymaith. Yntau a aeth 
1 waered o Judea i Cesarea, ac a 
arhosodd 420. 

20 4 Eithr Herod oedd * yn llidiog, 
iawn yn erbyn gwŷr Tyrus a Sidon: 
a hwy a ddaethant yn gyttân atto ;, 





k pen, 13. 
16. a 19,33, 
a 21. 40. 


7 dodi hwy 
i farwol- 
aeth. 


8 Neu, a'$ 
J/ryd ar 
ryfela yn 
erbyn. 


Pryfed yn ysw Herod. 


Anno 
DOMINI 
“ 44. 





6 Gr. ar 
ystafell. 

11 Bren. 5. 
9, Ul 


Ezec. o. 
17. 


m Es. 55. 11. 


A.D.45. 
a pen. 14, 26, 


b pen. 9. 17. 
a.22. 21. 


Heb, 5. 4. 
d pen. 6. 6. 


e pen. 12. 
29.8 15.37. 


ac wedì ennill Blastus, yr hwn oedd 
6ystafellydd y brenhin, hwy a ddeis- 
yfasant dangnefedd; am fod !eu 
ewlad hwynt yn cael ei chynhal- 
iaeth o wlad y brenhin. 

21 Ac ar ddydd nodedig, Herod, 
gwedi gwisgo dillad brenhinol, a 
eisteddodd ar orsedd-faincc, ac a 
areithiodd wrthynt. 

22 A'r bobl a roes floedd, Llefer- 
ydd Duw, ac nid dyn ydyw. 

23 Ac allan o law y tarawodd angel 
yr Arglwydd ef, am na roisaìi y 
gogoniant i Dduw: a chan bryfed 
yn ei ysu, efe a drengodd. 

24 * A "gair Duw a gynnyddodd 
ac a amlhaodd. 

25 A Barnabas a Saul, wedi cyf- 
lawni ew "gweinidogaeth, a ddy- 


, | ehwelasant o Jerusalem, “gan gym- 


meryd gyd â hwynt Ioan hefyd, yr 
liwn a gyfenwid Marc. 


PENNOD XIII. 

1 Dewis Paul a Barnabas î fyned a& y Cen- 
hedloedd. 'T Sergius Paulus, ac Elymas y 
swynwr. 14 Paul yn pregethu yn Antiochia 
mai Iesw yw Crist. A2 Y Cenhedloedd yn 
credu; 45 yr Iuddewon yn gwrthwynebu, ac 
yn cablu : 46 Paul a Barnabas, ar hynny, yn 
tro at y Cenhedloedd. 4S Y rhaî a_drefn- 
esid i fywyd, yn credu. 

R oedd hefyd *yn yr eglwys 
ydoedd yn Antiochia, rai pro- 

phwydi ac athrawon; Barnabas, a 

Simeon, yr hwn a elwid Niger, a 

Lucius o Cyrene, a Manaen, brawd- 

maeth Herod y tetrarch, a Saul. 

2 Ac fel yr oeddynt hwy yn gwas- 
anaethu yr Arglwydd, ac yn ym- 
prydio, dywedodd yr Yspryd Glân, 
? Neillduwch i mi Barnabas a Saul, 


.|i'r gwaith “y gelwais hwynt iddo. 


3 4Yna, wedi iddynt ymprydio a 
gweddïo, a dodi eu dwylaw arnynt, 
hwy a'u gollyngasant ymaith. 

4 $ A hwythau, wedi eu danfon 
ymaith gan yr Yspryd Glân, a 
ddaethant i Seleucia; ac oddi yno 
a fordwyasant i Cyprus. 

5 A phan oeddynt yn Salamis, hwy 
a bregethasant air Duw yn syna- 
gogau yr Iuddewon: ac yr oedd 
hefyd ganddynt *Ioan yn weinidog. 

6 Ac wedi iddynt dramwy trwy yr 
ynys hyd Paphus, hwy a gawsant 
ryw swynwr, gau-brophwyd o Iudd- 
ew, a'i enw Bar-iesu ; 

7 Yr hwn oedd gyd â'r rhaglaw, 
Seregius Paulus, gwr call: hwn, 
wedi galw atto Barnabas a Saul, a 
ddeisyfodd gael clywed gair Duw. 


f Exod. T. 
iU 
2'Fim,3.8,. 


8 Eithr 'Elymas y swynwr, (canys 


1(33 


YR ACTAU, XIII. 


felly y cyfieithir eì enw ef,)) a'u 
gwrthwynebodd hwynt, gan geisio 
gŵyrdroi y rhaglaw oddi wrth yffydd. 

9 Yna Saul, (yr hwn hefyd a elwir 
Paul,) yn llawn o'r Yspryd Glân, 
a edrychodd yn graff arno ef, 

10 Ac a ddywedodd, O gyflawn o 
bob twyll a phob ysgelerder, tydi 
Emab diafol, a gelyn pob cyfiawn- 
der, oni pheidi di â gŵyro uniawn 
ffyrdd yr Arglwydd ? 

ll Ac yn awr wele, y mae llaw 
yr Arglwydd arnat íi, a thi a fyddi 
ddall heb weled yr haul dros amser. 
Ac yn ddïattreg y syrthiodd arno 
niwlen a thywyllwch ; ac efe a aeth 
oddi amgylch gan geisio rhai i'w 
arwain erbyn ei law. 

12 Yna y rhaglaw, pan welodd yr 
hyn a wnaethid, a gredodd, gan 
ryfeddu wrth “ddysgeidiaeth yr Ar- 

lwydd. 

l3 A Phaul a'r rhaì oedd gyd 
âc ef a aethant ymaith o Paphus, 
ac a ddaethant i Perga yn Pam- 
phylia: eithr "Ioan a ymadawodd 
oddi wrthynt, ac a ddychwelodd i 
Jerusalem. 

14 Eithr hwynt-hwy, wedi ym- 
adaw o Perca, a ddaethant i An- 
tiochia yn Pisidia, ac a aethant i 
mewn i'r synagog ar y dydd Sab- 
bath, ac a eisteddasant. 

15 Ac ar ol idarllen y gyfraith 
ar prophwydi, llywodraethwyr y 
synagog a anfonasant attynt, gan 
ddywedyd, Ha wŷr, frodyr, od oes 
gennych air o gynghor i'r bobl, 
traethwch, 

16 Yna y cyfododd Paul i fynu, a 
E chan amneidio â'4 law am osteg, a 
ddywedodd, O wŷr o Israel, a'r rhai 
ydych yn ofni Duw, gwrandêwch. 

17 Duw y bobl hyn Israel a ethol- 
odd ein tadau ni, ac a ddyrchafodd 
y bobl, !pan oeddynt yn ymdeith- 
io y'ngwlad yr Aipht, “ac â braich 
uchel y dug efe hwynt oddi yno 
allan. 

18 Ac "ynghylch deugain mlynedd 
o amser y goddefodd efe eu harfer- 
ion hwynt yn yr anialwch. : 

19 Ac wedi iddo ddinystrio saith 
genedl yn nhir Canaan, *â choel- 
bren y parthodd efe dir y rhai 
hynny iddynt hwy. 

20 PAc wedi y pethau hyn, dros 
yspaid ynghylch pedwar cant a deng 
mlynedd a deugain, efe a roddes 
farnwyr êddynt, hyd Samuel y pro- 
pliwyd. 





Taro Elymas yn ddall. | 





DOMINI 


45. 





& Matt. 13, 
as 


Ionn 8. 44, 
1 Ioan 3.8, 


2 athraw- 
iaeth. 


h pen, 15, 
os. 


i Luc â. 16, 
ad. 27. 


k pen. 12, 
YU 


l Exol, 1,1, 


m Exe. 6. 6. 
a1,.14,16. 


n Exod. 16. 
95. 
ls. 95. 10, 


o Jos. 14. 1, 
2 


P Darn. 2, 
16. 











Pregelh Paul 


Anno 
DOMINI 
45. 
gl Sam. 8. 
6.21lo.l. 
rl] Sam. 16. 

1o. 


s Is. S9, 20. 


tl Sam. 13. 
14. 


JuEsll.l. 


x Matt. 2.1. 


3 9yymneb eî 
ddyfodiad. 


y Matt. 3. 
11 


Luc 3. 16. 
Ioan 1. 20, 
oT. 


£ Matt. 10, 


ad. 46, 
pen. 2. 26. 


apen. 3. 17. 
1 Cor. 2. 8. 


b pon, 15. 21. 


c Matt. 27. 
Do 
Marc 15. 
13. 
Luc 229. 21, 
DN 
loan 19, 6. 


â Matt. 27. 
9. 
Marc 15, 
46. 
lUfg(g GA, ay 
Ioan 19,3s, 
e Matt. 2S. 


yen, 2, 24, 
f Matt. 2S. 
16 


pen. 1, 3, 
l Cor. 15, 
5, 6 


, * 
4 o hano. 


E Ps, 2,7. 
lIeb.1. 5. 


h Es, 50. 3. 


21 “Ac ar ol hynny y dymunasant 
gael brenhin: ac fe a roddes Duw 
iddynt Saul mab Cis, gwr o lwyth 
Benjamin, ddeugain mlynedd. 

22 Ac wedi ei ddiswyddo ef, ' y 
cyfododd efe Dafydd yn frenhin 
iddynt; am yr hwn y tystiolaethodd, 
ac y dywedodd, *Cefais Dafydd 
mab Jesse, *zwr yn ol fy nghalon, 
yr hwn a gyflawna fy holl ewyllys. 

23 "O had hwn, Duw, yn ol «ê 
addewid, a gyfododd i lsrael y 
Iachawdwr Iesu : 

24 *Gwedi i Ioan rag-bregethu o 
flaen *ei ddyfodiad ef i mewn, fed- 
ydd edifeirwch i holl bobl Israel. 

25 Ac fel yr oedd Ioan yn cyf- 
lawni ei redfa, efe a ddywedodd, 
, Pwy yr ydych chwi yn tybied fy 
mod i? Nid myfi yw efe: eithr wele, 
y mae 4m yn dyfod ar fy ol i, yr 
hwn nid wyf yn deilwng i ddattod 
esgidiau e draed. 

26 Ha wŷr frodyr, plant o genedl 
Abraham, a'r rhai yn eich plith sydd 
yn ofni Duw, “i chwi y danfonwyd 
gair yr iachawdwriaeth hon. 

27 Canys y rhai oedd yn preswylio 
yn Jerusalem, a'u tywysogion, * heb 
adnabod hwn, a lleferydd y pro- 
phwydi Py rhai a ddarllenid bob 
Sabbath, gan et farnu ef, a'u cyf- 
lawnasant. 

28 “Ac er na chawsant ynddo 
ddim achos angau, hwy a ddymun- 
asant ar Pilat ei ladd ef. 

29 Ac wedi iddynt gwblhâu pob 
peth a'r a ysgrifenasid am dano ef, 
“hwy a'ê disgynasant e/ oddi ar y 
pren, ac a'ê dodasant mewn bedd. 

30 “Eithr Duw ai cyfododd ef 
oddi wrth y meirw: 

31 fYr hwn a welwyd dros ddydd- 
iau lawer gan y rhai a ddaethant 
i fynu gyd âg ef o Galilea ìi Je- 
rusalem, y rhai sydd dystion *iddo 
wrth y bobl. 

32 Ac yr ydym ni yn efengylu i 
chwi yr addewid a wnaed i'r tadau, 
ddarfod i Dduw gyflawni hon i ni 
eu plant hwy, gan iddo adgyfodi 
yr Iesu : 

33 Megis ag yr ysgrifenwyd yn 
yr ail Psalm, “Fy Mab i ydwyt tì; 
myíi heddyw a'th genhedlais. 

94 Ac am iddo ei gyfodi ef or 
meirw, nid i ddychwelyd mwy i 
lygredigaeth, y dywedodd fel hyn, 
h Rhoddaf i chwi sicr drugareddau 
Dafydd. 

35 Ac am hynny y mae yn dywed- 


1004 


YR ACTAU, XIII 


yd mewn J^salm arall, *Ni adewi 
i'th Sanct weled llygredigaeth. 

36 Canys Dafydd, êwedi iddo was- 
anaethu ei genhedlaeth ei hun trwy 
ewyllys Duw, “a hunodd, ac a ddod- 
wyd at ei dadau, ac a welodd lygr- 
edigaeth : 

37 Eithr yr hwn a gyfododd Duw, 
ni welodd lygredigaeth. 


38 Am hynny bydded hysbys i|") 


chwi, ha. wŷr frodyr, mai trwy 
hwn yr ydys yn pregethu i chwi 
faddeuant pechodau : 

39 A mthrwy hwn y cyfiawnhêir 
pob un sydd yn credu, oddi wrth 
yi holl bethau y rhai ni allech trwy 
gyfraith Moses gael eich cyfiawn- 
hâu oddi wrthynt. 

40 Gwyliwch gan hynny na ddêl 
arnoch y peth a ddywedwyd yn "y 
prophwydi ; 

41 Edrychwch, O ddirmygwyr, a 
rhyfeddwch, a diflennwch: canys 
yr wyf yn gwneuthur gweithred yn 
eich dyddiau, gwaith ni chredwch, 
ddim, er i neb ei ddangos i chwi. | 

42 î A phan aeth yr luddewon, 
allan o'r synagog, y Cenhedloedd, 
a attolygasant gael pregethu y 
geiriau hyn iddynt “y Sabbath 
nesaf. 

43 Ac wedi gollwng y gynnulleid- 
fa, llawer o'r Iuddewon ac o'r pros- 
elytiaid crefyddol a ganlynasant 
Paul a Barnabas; y rhai gan lefaru 
wrthynt, 9a gynghorasant iddynt 
aros yngras Duw. 

44 4 A'r Sabbath nesaf, yr holl 
ddinas agos a ddaeth ynghyd i 
wrandaw gair Duw. 

45 Eithr yr Iuddewon, pan wel-, 
sant y torfeydd, a lanwyd o gen- 
figen, ac Pa ddywedasant yn erbyn 
y pethau a ddywedid gan Paul, gan 
wrth-ddywedyd a chablu. 

46 Yna Paul a Barnabas a aethant 
yn hŷf, ac a ddywedasant, 9 Rhaid 
oedd llefaru gair Duw wrthych 





chwi yn gyntaf: eithr "o herwydd| 1c. 
r Exod. 32. 


eich bod yn ei wrthod, ac yn eich 
barnu eich hunain yn annheilwng 


o fywyd tragywyddol, wele, *yr| s 


ydym yn troi at y Cenhedloedd. 

47 Canys felly y gorchymynodd 
yr Arglwydd i ni, gan ddywedyd, 
tMi a'th osodais di yn oleuni i'r 
Cenhedloedd, i fod o honot yn iach- 
awdwriaeth hyd eithaf y ddaear. 

48 A'r Cenhedloedd pan glywsant, 
a fu lawen ganddynt, ac a ogonedd- 
asant air yr Arglwydd : a chynnifer 


yn Antiochia. 


Anno 





dy Sanct 
i weled. 

6 wedi iddo 
gyn ei oes eî 
hun was- 
anaethu 
ewyllys 


m Rhuf. 3. 
2sS.a8.3. 
Heb. 7. 19. 


n Es. 29, 14, 
Hab.l. 9. 


T7 Gr. yn yr 
wythnos 
(neu, 7 
sabbath) 
rhwng. 


open. 11.23. 
a l4 22, 


P pen. 18. 6, 
1ÌDetr 4.4. 


8 Matt. 10, 
6 


en. 3, 26. 
thuf.l. 


Es. 55. 5. 
Matt, 21. 
Rhuf. 10. 
19 


s pen. 18. 6. 
& 28. 2S. 


t Es, 49, 6. 


Luc 2. 32. 





Erlid Paul a Barnabas. 


x Matt. IO. 
pen. 18, 6, 


& Marc 16, 
20, 
Heb. 2. 4. 


b 2 Tim, 3. 
ll: 


c Matt. 10, 
22. 


4 pen. 3, 2. 


e Es. 25, 6. 


ag oedd wedi eu “hordeinio i fyw- 
yd tragywyddol, a gredasant. 

49 A gair yr Arglwydd a daenwyd 
trwy yr holl wlad. 

50 A'r Iaddewon a annogasant 


[y gwragedd crefyddol ac anrhyd- 


eddus, a phennaethiaid y ddinas, 


. jac "a godasant erlid yn erbyn Paul 


a Barnabas, ac a'u bwriasant hwy 
allan o'u terfynau. 

5l * Eithr hwy a ysgydwasant y 
llwch oddi wrth eu traed yn eu 
herbyn hwynt, ac a ddaethant i 
Iconium. 

52 A'r disgyblion a gyflawnwyd o 
lawenydd, ac o'r Yspryd Glân. 


PENNOD XIV. 


1 Erud Paul a Barnabas allan o Iconium, $ 
Paul yn iachâu y cloff efrydd yn Lystra : ac 
ar hynny y bobl yn tybied maî duwiau oedd- 
ynt hwy. 19 Llabyddio Paul. 21 Hwyni- 
hwy yn myned irwy fagad o eglwysi, gan 
gadarnh&u y disgyblion yn y ŷydd, ac mewn 
dioddefgarwch: 26 ac wedi dychwelyd ií 
Antiochia, yn mynegâ yno belh a wnaethai 
Duw trwyddynt hwy. 


DIGWYDDODD yn Iconium 

iddynt fyned ynghyd ì syna- 
cog yr Iuddewon, a llefaru felly, 
fel y credodd llïaws mawr o'r Iudd- 
ewon ac o'r Groegwyr hefyd. 

2 Ond yr Iuddewon anghredadyn 
a, gyffroisant feddyliau y Cenhedl- 
oedd, ac a'u gwnaethant yn ddrwg 
yn erbyn y brodyr. 

3 Am hynny hwy a arhosasant yno 
amser mawr, gan fod yn hŷf yn yr 
Arglwydd, *yr hwn oedd yn dwyn 
tystiolaeth 1 air ei ras, ac yn cen- 
hadu gwneuthur arwyddion a rhyf- 
eddodau trwy eu dwylaw hwynt. 

4 Eithr llïaws y ddinas a rannwyd 
a rhai oedd gyd â'r Iuddewon, a 
rhai gyd â'r apostolion. 

5 A phan wnaethpwyd rhuthr gan 
y Cenhedloedd a'r Iuddewon, yng- 
hyd â'u llywodraethwyr, ?i'w ham- 
mherchi Awy, ac i'w llabyddio, 

6 Hwythau a ddeallasant Ay, ac 
ca ffoisant i Lystra a Derbe, dinas- 
oedd o Lycaonia, ac i'r wlad oddi 
amgylch : 

7 Ac yno y buant yn efengylu. 

8 f Ac $yr oedd gwr yn eistedd 
yn Lystra yn ddiffrwyth ei draed, 
yr hwn oedd gloff o groth ei fam, 
ac ni rodiasai erioed. 

9 Hwn a glybu Paul yn llefaru, 
yr hwn wrth edrych yn graff arno, 
a gweled fod ganddo ffydd i gael 
iechyd, 

10 A ddywedodd â llef uchel, * Saf 


1035 


YR ACTAU, XIV. 


ar dy draed yn uniawn. Ac efc a 
neidiodd 4 fym, ac a rodiodd. 

l1 A phan welodd y bobloedd y 
peth a wnaethai Paul, hwy a godas- 
ant eu llef, gan ddywedyd yn iaith 
Lycaonia, f Y duwiau yn rhith dyn- 
ion a ddisgynasant attom. 

l2 A hwy a alwasant Barnabas 
yn Jupiter; a Phaul yn Mercurius, 
oblegid efe oedd yr ymadroddwr 
pennaf. 

13 Yna offeiriad Jupiter, yr hwn 
oedd o flaen eu dinas, a ddug deirw 
a garlantanu i'r pyrth, ac a fynnasai 
gyd â'r bobl aberthu. 

14 A'r apostolion Barnabas a Phaul, 
pan glywsant A47, a rwygasant eu 
dillad, ac a neidiasant ym mlilith y 
bobl, gan lefain, 

15 A dywedyd, Ha wŷr, “paham 
y gwnewch chwi y pethau hyn? 

dynion hefyd ydym minnau, yn 
gorfod goddef fel chwithau, ac yn 
pregethu i chwi ar i chwi droi 
oddi wrth y pethau gweigion yma 


Llabyddio Paul. 


Anno 
DOMINI 





f pen. 28. 6. 


£ pen. 10.26. 


h Iago 5. 7. 


at Dduw byw, yr 'hwn a wnaeth |'Genl. 


nef a daear, a'r môr, ar holl beth- 
au sydd ynddynt: 

16 “ Yr hwn yn yr oesoedd gynt a 
oddefodd i'r holl genhedloedd fyn- 
ed yn eu ffyrdd eu hunain. 

l7 Er hynny ni adawodd efe 
mo hono ei hun yn ddidyst, gan 
wneuthur daioni, a rhoddi gwlaw 
o'r nefoedd i ni a thymhorau 
ffrwythlawn, a llenwi ein calonnau 
ni â lluniaeth ac â llawenydd. 

18 Ac er dywedyd y pethau hyn, 
braidd yr attaliasant y bobl rhag 
aberthu iddynt. 

19 A daeth yno Iuddewon o 
Antiochia ac Iconium, a hwy a 
berswadiasant y bobl; "ac wedi 
llabyddio Paul, a'e llusgasant cf 
allan o'r ddinas, gan dybied ei fod 
ef wedi marw. 

20 Ac fel yr oedd y disgyblion yn 
sefyll o'i amgylch, efe a gyfododd, 
ac a aeth i'r ddinas: a thrannoeth 
efe a aeth allan, efe a Barnabas, 1 
Derbe. 

91 Ac wedi iddynt bregethu yr 
efengyl i'r ddinas honno, *ac ennill 
llawer o ddisgyblion, hwy a ddy- 
chwelasant i Lystra, ac Iconium, 
ac Antiochia, 

22 Gan gadarnbâu eneidiau y dis- 
gyblion, “a'w cynghori i aros yn 
y ffydd, ac “mai trwy lawer o or- 
thrymderau y mae yn rhaid i ni 
fyned i deyrnas Dduw. 


a146.6.. 
l)at. 14,7. 


k Ps. 81. 12, 
pen. 17. 30, 


I Tîhuf, L. 
20. 


m 2 Cor. ll, 
2 
2 Tim, 3, 
ll, 


2a dysgu 
llawer, 
hwy, &c. 


n pen. 11. 
23. a 13. 43, 
o Luc 22, 


29 20. 
Rhuf.8.17, 
2 'Tims2. 


11. a 3. 12, 


Y Oynghor YR ACTAU, XV. yn Jerusalem 
Anno 93 Ac wedi Pordeinio iddynt hen- | cyfododd. Petr, ac a ddywedodd| _ Anno 
uriaid ym mhob eglwys, a gweddïo | wrthynt, T4 wŷr frodyr, chwi a PO 
gyd âg ymprydiau, hwy a'u gorchy- | wyddoch ddarfod i “Dduw er ys|.»c.. 
mynasant hwynt i'r Arglwydd, yr | talm o amser yn ein plith ni fy| sim) 
hwn y credasent ynddo. ethol i, i gael o'r Cenhedloedd trwy 
94 Ac wedi iddynt dramwy trwy | fy ngenau i glywed gair yr efengyl, 
Pisidia, hwy a ddaethant i Pam- | a chredu. | 
phylia. 8 A Duw, fadnabyddwr calonnau, | f1,Chron. 
95 Ac wedi pregethu y gair yn |a ddug dystiolaeth iddynt, “gan| ven.1.2t. 
Perga, hwy a ddaethant i waered | roddi iddynt yr Yspryd Glân, megis | P*-10*> 
ì Attalia : ac i ninnau : 
26 Ac oddi yno a fordwyasant i| 9 Ac ni wnaeth efe ddim gwahan- 
Antiochia, “o'r lle yr oeddynt wedi | iaeth rhyngom ni a hwynt, “gan |*pen. 1045 
eu gorchymyn i ras Duw i'r gorch- | buro eu calonnau hwy trwy ffydd. î Pet i. 


wyl a gyflawnasant. 

27 Ac wedi iddynt ddyfod, a chyn- 
null yr eglwys ynghyd, "adrodd a 
wnaethant faint o bethau a wnaeth- 
ai Duw gyd â hwy, ac iddo ef *agor- 
.| yd i'r Cenhedloedd ddrws y ffydd. 

28 Ac yno yr arhosasant hwy dros 
hir o amser gyd â'r disgyblion. 

PENNOD XV. 

1 Ymryson mawr yn cyfodi ynghylch yr en- 
waediad : 6 yr apostolion yn ymgynghori 
ynghylch hynny; 22 ac yn anfon eu meddwl 
trwy lythyrau at yr eglwysi. 96 Paul a Bar- 
nabas, wedi bwriadu myned 4 ymweled â'r 
brodyr, yn ymrafaelio, ac yn ymadael â'u 
gilydd. 

RHAI wedi dyfod i waered o 
Judea, a ddysgasant y brodyr, 
gan ddywedyd, “Onid enwaedir 

” J|ehwi *yn ol defod Moses, ni ellwch 

fod yn gadwedig. 

2 A phan ydoedd ymryson a dadleu 
. |nid bychan gan “ Paul a Barnabas 
yn eu herbyn, hwy 2 ordeiniasant 
fyned o Paul a Barnabas, a rhai 
eraill o honynt, i fynu ìi Jerusalem, 
at yr apostolion a'r henuriaid, yng- 
hylch y cwestiwn yma. 

3 Ac wedi eu hebrwng gan yr 
eglwys, hwy a dramwyasant trwy 
Phenice a Samaria, gan fynegi tro- 
ad y Cenhedloedd: a hwy a_baras- 
ant lawenydd mawr i'r brodyr oll. 

4 Ac wedi eu dyfod hwy i Jeru- 
salem, hwy a dderbyniwyd gan yr 
eglwys, a chan yr apostolion, a chan 
yr henuriaid ; a *hwy a fynegasant 
'lyr holl bethau a wnaethai Duw 
gyd â hwynt. 

5 Eithr cyfododd “rhai o sect y 
Phariseaid y rhai oedd yn credu, 
gan ddywedyd, Mai rhaid iddynt 


eu henwaedu, a gorchymyn cadw, 


deddf Moses. | 
6 Y A'r apostolion ar henuriaìd 
a ddaethant ynghyd i edrych am 
y matter yma. 
7 Ac wedi bod ymddadleu mawr, 


1096 


10 Yn awr gan hynny paham yr 
ydych chwi yn temtio Duw, 'i 
ddodi iau ar warrau y disgyblion, 
yr hon nid allai ein tadau ni na 
ninnau ei dwyn? 

ll EEithr trwy ras yr Arglwydd 
Iesu Grist, yr ydym nì yn credu ein 
bod yn gadwedig, yr un modd a 
hwythau. 

12 1 A'r holl lïaws a ddistawodd, 
ac a wrandawodd ar Barnabas a 
Phaul, yn mynegi pa arwyddion a 
rhyfeddodau ew mamn6 a wnaeth- 
ai Duw ym mhlith y Cenhedloedd 
trwyddynt, hwy. 

13 Y Ac wedi iddynt ddistewi, at- 
tebodd Iago, gan ddywedyd, Ha 
wŷr frodyr, gwrandêwch arnaf íì : 

l4 Simeon a fynegodd pa wedd 
yr ymwelodd Duw ar y cyntaf, i 
gymmeryd o'r Cenhedloedd bobl 
i'w enw. 

15 Ac â hyn y cyttuna geiriau y 
prophwydi ; megis y mae yn ysgrif- 
enedig, 

16 ' Ar ol hyn y dychwelaf, ac yr 
adeiladaf drachefn dabernacl Da- 
fydd, yr hwn sydd wedi syrthio; 
ai fylchau ef a adeiladaf drachefn, 
ac a'i cyfodaf eilchwyl: 

17 Fel y byddo i hyn a weddiller o 
ddynion geisio yr Arglwydd, ac ir 
holl Genhedloedd, y rhai y geÌwir 
fy enw i arnynt, medd yr Arglwydd, 
yr hwn sydd yn gwneuthur yr holl 
bethau hyn. | 

18 Hysbys i Dduw yw ei weithred- 
oedd oll erioed. 

19 O herwydd paham " fy marn i 
yw, na flinom y rhai o'r Cenhedl- 
oedd a droisant at Dduw: 

20 Eithr ysgrifenu o honom ni 
attynt, ar ymgadw o honynt "oddi 
wrth halogrwydd delwau, a *god- 


ineb, ac oddi wrth y peth a dag- ì 


wyd, ac P oddi wrth waed. 





1 Matt. 23. 4, 
Gal. 5.1, 


k Eph. 2. 8, 
Tit. 9. â, 


1 Amos 9, 
11, I 


m Edrych 
ad. 28, 


n Exod. 20, 
3 


p Geni .. 
21 Canys y mae i Moses ym mhob | Ff.3.17. 





ynghylch yr enwaediad. 


Anno 
DOMINI 
W b2. 


8 pen. 13. 
15, 27. 


r pen. lo. 
, al4.19, 


3 enau. 


8 pen. ee 


t Lef. 17. 
14. 


4 Neu 
cynghor. 


dinas, er yr'hen amseroedd, rai a'i 
pregethant ef, 1gan fod yn ei ddar- 
llen yn y synagogau bob Sabbath. 

22 Yna y gwelwyd yn dda gan yr 
apostolion a'r henuriaid, ynghyd â'r 
holl eglwys, anfon gwŷr etholedig o 
honynt eu hunain, i Antiochia, gyd 
â Phaul a Barnabas; sef Judas a 
gyfenwir Barsabas, a Silas, gwŷr 
rhagorol ym mhlith y brodyr: 

93 A hwy a ysgrifenasant gyd â 
hwynt fel hyn; Yr apostolion, a'r 
henuriaid, a'r brodyr, at y brodyr 
y rhai sydd o'r Cenhedloedd yn 
Antiochia, a Syria, a_Oilicia, yn 
anfon annerch : 

24 Yn gymmaint a chlywed o 
honom ni, i rai a aethant allan 
oddi wrthym ni eich trallodi chwi 
â geiriau, gan ddymchwelyd eich 
eneidiau chwi, a dywedyd fod yn 
rhaid enwaedu arnoch, a chadw y 
ddeddf; i'r rhai ni roisem ni gy/- 
ryw orchymyn : 

25 Ni a welsom yn dda, wedi i ni 


ymgynnull yn gyttân, anfon gwŷr 


etholedig attoch, gyd â'n hanwylyd 
Barnabas a Phaul ; 

26 ' Gwŷr a roisant eu heneidiau 
dros enw ein Harglwydd ni Iesu 
Grist. 

27 Ni a anfonasom gan hynny Ju- 
das a Silas; a hwythau ar “air a 
fynegant î chuvi yr un pethau. 

28 Canys gwelwyd yn dda gan yr 
Yspryd Glân, a chennym ninnau, 
na ddodid arnoch faich ychwaneg 
na'r pethau angenrheidiol hyn ; 

29* Bod i chwi ymgadw oddi wrth 
yr hyn a aberthwyd i eilunod, a 
* gwaed, ac oddi wrth y peth a dag- 
wyd, ac oddi wrth odineb: oddi 
wrth yr hyn bethau os ymgedwch, 
da y gwnewch. Byddwch iach. 

30 Felly wedi eu gollwng hwynt 
ymaith, hwy a ddaethant ìi Antioch- 
ia: ac wedi cynnull y llïaws yng- 
hyd, hwy a roisant y llythyr. 

31 Ac wedi iddynt e4 ddarllen, 
llawenychu a wnaethant am y * di- 
ddanwch. 

32 Judas hefyd a Silas, a hwy- 
thau yn brophwydi, trwy lawer o 
ymadrodd a ddiddanasant y brod- 
yr, ac a'w cadarnhasant. 

33 Ac wedi iddynt aros 47240 dros 
amser, hwy a ollyngwyd ymaith 
mewn heddwch, gan y brodyr, at 
yr apostolion. 

34 Eithr gwelodd Silas yn dda 
aros yno. 


1037 


YR ACTAU, XVI. 





35 A Phaul a Barnabas a arhos- 
asant yn Antiochia, gan ddysgu ac 
efengylu gair yr Arglwydd, gyd â 
llawer eraill hefyd. 

36 4 Ac wedi rhai dyddiau, dy- 
wedodd Paul wrth Barnabas, Dy- 
chwelwn, ac ymwelwn â'n brodyr 
ym mhob dinas y pregethasom air 
yr Arglwydd ynddynt, ê weled. pa 
fodd y maent hwy. 

37 A Barnabas a gynghorodd 
gymmeryd gyd â hwynt "loan, yr 
hwn a gyfenwid Marc. 


38 Ond ni welai Paul yn addas| 


gymmeryd hwnnw gyd â hwynt, 
*yr hwn a dynnasai oddi wrthynt 


o Pamphylia, ac nid aethai gyd âj|! 


hwynt i'r gwaith. 

39 Abu gymmaint cynnwrf rAvyng- 
ddynt, fel yr ymadawsant oddi 
wrth eu gilydd; ac y cymmerth 
Barnabas Marc gyd âg ef, ac y 
mordwyodd i Cyprus: 

40 Eithr Paul a ddewisodd Silas, 
ac a aeth ymaith, 7 wedi ei orchy- 
myn i ras Duw gan y brodyr. 

41 Ac efe a dramwyodd trwy 
Syria a Cilicia, gan “gadarnhâu yr 


eglwysi. 
PENNOD XVI. 


1 Paul, wedi enwaedu ar Timothêus, T ac 
wedi eî alw gan yr Yspryd, 14 yn (roi Lyd- 
ia: 16 yn bwrw allan yspryd dewiniaeth; 
19 ac am hynny Silas ac ynicu yn cael eu 
jlangelluw, a'u carcharu. 26 Agoryd, drysau 
y carchar: 91 troi ceidwad y carchar, 91 
a'w gwaredu hwythau. 


A^ y daeth efe i * Derbe ac i 
Lystra. Ac wele, yr oedd yno 
ryw ddisgybl, P. a'i enw Timotheus, 
cmab i ryw wraig yr hon oedd 
Iuddewes, ac yn credu; ai dad 
oedd Roegwr : 

2 Yr hwn *oedd yn cael gair da 
gan y brodyr oedd yn Lystra, ac 
4y Iconium. 

3 Paul a fynnai i hwn fyned allan 
gyd âg ef; ac efe*a'i cymmerth ac 
a'i henwaedodd ef, o achos yr Iudd- 
ewon oedd yn y lleoedd hynny: 
canys hwy a wyddent bawb mai 
Groegwr oedd ei dad ef. 

4 Ac fel yr oeddynt yn ymdaith 
trwy y dinasoedd, hwy ^a roisant 
arnynt gadw y gorchymynion 'a 
ordeiniesid gan yr apostolion a'r 
henuriaid y rhai oedd yn Jerusalem. 

5 Ac felly yr eglwysi a gadarn- 
hâwyd yn y ffydd, ac a gynnyddas- 
ant mewn rhifedi beunydd. 

6 Ac wedi iddynt dramwy trwy 
Phrygia, a gwlad Galatia, a gwar- 


FEnwaedu ar Timotheus. 


Anno 
DOMINI 
52. 





A.D. 59, 


7 pen. l4. 
26. 


z pen. 16. 5. 


A.D. 53. 
a pon. 14, 6, 


b Rhuf. 16. 
21. 
LLU ya. 
1 Thess. 3. 
DD 
c2Tim.l. | 


d pen. 6.3. | 


el Cor, 9, 
20. 
Gnl. 2. 3. 
Edrych 
Gal, 5. 2. 





Argyhoeddi Lydia. 


afun iddynt gan yr Yspryd Glân 
bregethu y gair yn Asia; 

gi 'Pan ddaethant ì Mysia, hwy a 
geisiasant fyned i Bithynia: ac ni 
oddefodd Yspryd yr Iesu iddynt. 

8 Ac wedi myned heibio i Mysia, 
£hwy a aethant i waered ì Troas. 

9 A gweledigaeth a ymddangos- 
odd i Paul liw nos: Rhyw wr o 
Macedonia a safai, ac a ddeisyfai 
arno, ac a ddywedai, Tyred drosodd 
i Macedonia, a chymmorth ni. 

10 A phan welodd efe y weled- 
igaeth, yn ebrwydd ni a geisiasom 
fyned i Macedonia ; gan gwbl-gredu 
alw o'r Arglwydd nyni i efengylu 
iddynt hwy. 

ll Am hynny, wedi myned ym- 
aith o Troas, ni a gyrchasom yn 
uniawn i Samothracia, a thrannoeth 
ì Neapolis ; 

12 Ac oddi yno i Philippi, yr hon 
$sydd brif-ddinas o barth o Mace- 
donia, dinas rydd : ac ni a fuom yn 
aros yn y ddinas honno ddyddiau 
rai, 

13 Ac ar y dydd Sabbath ni a aeth- 
om allan o'r ddinas i lân afon, lle 

y byddid arferol o weddïo ; ac ni a 
GW Sd daen; ac a lefarasom wrth y 
gwragedd a ddaethant ynghyd. 

14 $ A rhyw wraig a'ì henw Lydia, 
un yn gwerthu porphor, o ddinas y 
Thyatiriaid, yr hon oedd yn addoli 
Duw, a wrandawodd; yr hon yr 
acorodd yr Arglwydd Pei chalon, i 
ddal ar y pethau a leferid gan Paul. 

15 Ac wedi ei bedyddio hi a'i theu- 
lu, hi a ddymunodd armom, gan 
ddywedyd, Os barnasoch fy mod i 
yn ffyddlawn i'r Arglwydd, deuwch 
i mewn i'm tŷ, ac arhoswch ymo. 
| A !hi a'n cymhellodd ni. 

16 1 A digwyddodd, a ni yn myn- 
.29. ed i weddïo, i ryw langces, yr hon 
s|“oedd ganddi yspryd * dewiniaeth, 
gyfarfod â ni; yr hon oedd yn peri 
llawer o elw i'w meistriaid wrth 
ddywedyd dewiniaeth. 

17 Hon a ddilynodd Paul a nin- 
nau, ac a lefodd, gan ddywedyd, Y 
dynion hyn ydynt weision y Duw 
goruchaf, y rhai sydd yn mynegi i 
chwi ffordd iachawdwriaeth. 

18 A hyn a wnaeth hi dros ddydd- 
iau lawer. Eithr Paul "yn flin 

ganddo, a drodd, ac a ddywedodd 
wrth yr yspryd, 'Yr ydwyf yn gor- 
chymyn ì ti, yn enw Iesu Grist, 
fyned allan o honi. PAc efe a aeth 
allan yr awr honno. 


Anno 
DOMINI 
Da. 





€2 Cor. 2, 
l 


2 yw y ddin- 
as gyntaf. 


h T.uc 24. 
45. 


k a Sam. 2$, 


ï SUR 
Python, 
Ì pen. 19, 24, 


m Edrych 
Mare l, 25, 
94, 


p Marc 16, 
Tf 


1028 


YR ACTAU, XVI. 


19 14 A phan welodd ei meistriaid 

hi fyned gobaith eu helw hwynt 
ymaith, "hwy a ddaliasant Paul a 
Silas, ac au llusgasant Awy i'r 
* farchnadfa, at y llyw odraethwyr ; 

20 Ac a'u dyg casant hwy at y swydd- 
ogion, ac a ddywedasant, Y mae y 
dynion hyn, y rhai ydynt Iuddewon, 
P yn llwyr-gythryblio ein dinas ni, 

21 Ac yn dysgu defodau, y rhai 
nid ydyw rydd i ni eu derbyn na'u 
gwneuthur, y rhai ydym Rufeinwyr. 

22 A'r dyrfa a safodd ìi fynu yng- 
hyd yn eu herbyn hwy; a'r swydd- 
ogion, gan rwygo eu dillad, 1a orchy- 
mynasant eu curo Awy â gwïail. 

23 Ac wedi rhoddi gwïalennodiau 
lawer iddynt, hwy a'w taflasant i 
garchar, gan orchymyn i geidwad y 
carchar eu cadw hwy yn ddiogel ; 

24 Yr hwn, wedi derbyn y cyfryw 
orchymyn, a'u bwriodd hu i'r car- 
char nesaf ìi mewn, ac a wnaeth eu 
traed hwy yn sicr yn y cyffion. 

25 Y Ac ar hanner nos Paul a 
Silas oedd yn gweddïo, ac yn canu 
6mawl i Dduw: a'r carcharorion 
a'u clywsant hwy. 

26 "Ac yn ddisymmwth y bu 
daear-gryn mawr, hyd oni siglwyd 
seiliau y carchar: ac yn ebrwydd 
*yr holl ddrysau a agorwyd, a rhwym- 
au pawb a aethant yn rhyddion. 

27 A phan ddeffrôdd ceidwad y 
carchar, a chanfod drysau y carchar 
yn agored, efe a dynnodd ei gleddyf, 
ac a amcanodd ei ladd ei hun ; gan 
dybied ffoi o'r carcharorion ymaith. 

28 Eithr Paul a lefodd â llef uchel, 
gan ddywedyd, Na wna i ti dy 
hun ddim niwed; canys yr ydym 
ni yma oll. 

29 Ac wedi galw am oleu, efe a 
ruthrodd imewn, ac yn ddychryn- 
edig efe a syrthiodd i lawr ger 
bron Paul a Silas, 

30 Ac a'u dug hwynt allan, ac a 
ddywedodd, * O feistriaid, beth sydd 
raid i mi ei wneuthur, fel y bydd- | 
wyf gadwedig * 

31 A hwy a ddywedasant, " Cred 


yn yr Arglwydd Iesu Grist, a chadw-| 1 


edig fyddi, ti a'th deulu. 

392 A hwy a draethasant iddo air 
yr Arglwydd, ac ìi bawb oedd yn 
ei dŷ ef. 

39 Ac efe a'u cymmerth hwy yr 
awr honno or nos, ac a olchodd 
ew briwiau: ac efe a fedyddiwyd, 
a'r eiddo oll, yn y man. 

34 Ac wedi iddo eu dwyn hwynt 


—— 


Flangellu Paul a Silas 


Anno 
DOMINI 
Hist 
o 2Cor.6.5. 


9 dadleudy. 


p r Bren.l8, 
bed 17. 6. 


ag2Cor. ll. 
2. 
1 Thess. 2. 
7o, 


6 emyn. 


r pen. 4. ôl, 


s Tn a Nan 


t Luc 3. 10. 
pen a a 


u Ioan 9. 16, 
2 âT. 








Paul yn pregethu 
DON Ì'W dŷ, *efe a osododd fwyd ger 
5. |eu bron hwy, ac a fu lawen, gan 





x Luuc 5. 29. 
a 19, 6. 


? nen. 22. 
25. 


g Matt. 8. 
94. 


aad. 14. 


a uc 24, 
26, 46. 


2 eb efe, 
yr, &c. 


b pen, 28. 
24. 


gredu i Dduw, efe a'i holl deulu. 

35 A phan aeth hi yn ddydd, y 
swyddogion a anfonasant y ceis- 
iaid, gan ddywedyd, Gollwng ym- 
aith y dynion hynny. 

36 A cheidwad y carchar a fyneg- 
odd y geiriau hyn wrth Paul, Y 
swyddogion a anfonasant i'ch goll- 
wng chwi ymaith : yn awr gan hyn- 
ny cerddwch ymaith; ewch mewn 
heddwch. 

37 Eithr Paul a ddywedodd wrth- 
ynt, Wedi iddynt ein curo yn gy- 
hoedd heb ein barnu, 7 a ninnau yn 
Rhufeinwyr, hwy a'n bwriasant ni i 
garchar; ac yn awr a ydynt hwy yn 
ein bwrw ni allan yn ddirgel? nid 
felly; ond deuant hwy eu hunain, 
a dygant ni allan. 

38 A'r ceisiaid a fynegasant y 
geiriau hyn i'r swyddogion: a hwy 
a ofnasant, pan glywsant mai Rhuf- 
einiaid oeddynt. 

39 A hwy a ddaethant ac a at- 
tolygasantb arnynt, ac a dygas- 
ant allan, ac “a ddeisyfasant arnynt 
fyned allan o'r ddinas. 

40 Ac wedi myned allan o'r 
carchar, hwy *a aethant i mewn 
at Lydia: ac wedi gweled y brodyr, 
hwy a'u cysurasant, ac a ymad- 


awsant. 
PENNOD XVII. 


1 Paul yn pregethu yn Thessalonica, 4 le y 
mae rhaî yn credu, ac eraiU, yn ei erlid ef. 
10 Ei anfon ef â berea, ac yntau yn preg- 
ethw yno; 19 ac wedi eî erlid yn Thessa- 
lonica, 15 yn dyfod 4 Athen; ac yno yn 
ymresymmu, ac yn pregethu iddynt hwy y 
Duw byw, yr hwn nid adwaenent: ôâ ac 
wrth hynny bagad yn lroi at. Grist. 

WEDI iddynt dramwy trwy 
Amphipolis ac Apolonia, hwy 

a ddaethant i Thessalonica, lle yr 

oedd synagog i'r Iuddewon. 

2 A Phaul, yn ol ei arfer, a aeth i 
mewn attynt, a thros dri Sabbath 
a ymresymmodd â hwynt allan o'r 
ysgrythyrau, 

3 Gan egluro a dodi ger eu bron- 
nau, “mai rhaid oedd i Grist ddi- 
oddef, a chyfodi oddi wrth y meirw; 
ac mai hwn yw y Orist Iesu, yr hwn 
7 yr wyf fi yn eì bregethu ìi chwi, 

4 PA rhai o honynt a gredasant, 
ac a ymwasgasant â Phaul a Silas, 
ac or Groegwyr crefyddol lïaws 
mawr, ac o'r gwragedd pennaf nid 
ychydig. 

5 * Eithr yr Iuddewon y rhai oedd 


1039 


YR ACTAU, XVII. 


—_—-_ 'Ŵ IX, .Ô^A^^AÂÂ^^_^_______ÔÔ________^____Ô__________,______________________ 


heb gredu, gan genfigennu, a gym- 
merasant attynt ryw ddynion drwg 
O grwydriaid ; ac wedi casglu tyrfa, 
hwy a wnaethant gyflro yn y ddin- 
as, ac a osodasant ar dŷ Jason, ac 
a geisiasant eu dwyn hwynt allan 
at y bobl. 

6 A phan na chawsant hwynt, 
hwy a lusgasant Jason, a rhai o'r 
brodyr, at bennaethiaid y ddinas, 
gan lefain, €Y rhai sydd yn aílon- 
yddu y byd, 4 rhat hynny a ddaeth- 
ant yma hefyd ; 

7 Y rhai a dderbyniodd Jason : ac 
y mae y rhai hyn oll yn gwneuthur 
yn erbyn ordeiniadau Oesar, $* gan 
ddywedyd fod brenhinarall, sef Iesu. 

89 A hwy a gyffroisant y dyrfa, a 
llywodraethwyr y ddinas hefyd, 
wrth glywed y pethau hyn. 

9 Ac wedi iddynt * gael * sicrwydd 
gan Jason a'r lleill, hwy a'u goll- 
yngasant hwynt ymaith. 

10 1 * A'r brodyr yn ebrwydd o hyd 
nos a anfonasant Paul a Silas i 
Berea: y rhai wedi eu dyfod 420, 
a aethant i synagog yr Iuddewon. 

ll Y rhai hyn oedd foneddigeidd- 
iach na'r rhai oedd yn Thessalonica, 
y rhai a dderbyniasant y gair gyd â 
phob parodrwydd meddwl, gan 
chwilio beunydd yr ysgrythyrau, a 
oedd y pethau hyn felly. 

12 Felly llawer o honynt a gred- 
asant, ac o'r Groegesau parchedig, 
ac o wŷr, nid ychydig. 

13 A phan wybu yr Iuddewon o 
Thessalonica fod gair Duw yn ei 
bregethu gan Paul yn Berea hefyd, 
hwy a ddaethant yno hefyd, gan 
gyfîrôl y dyrfa. 

14 Ac yna yn ebrwydd y brodyr 
a anfonasant Paul ymaith, i fyned 
megis i'r môr : ond Silas a Thimo- 
thêus a arhosasant yno. 

15 A chyfarwyddwyr Paul a'i dyg- 
asant ef hyd Athen; ac “wedi der- 
byn gorchymyn at Silas a Timo- 
thêus, ar iddynt ddyfod atto ar 
ffrwst, hwy a aethant ymaith. 

16 Y A thra yr ydoedd Paul yn 
aros am danynt yn Athen, ei yspryd 
a gynhyrfwyd ynddo, wrth weled y 
ddinas * wedi ymrôi i eilunod. 

17 O herwydd hynny yr ymres- 
ymmodd efe yn y synagog â'r Iudd- 
ewon, ac â'r rhai crefyddol, ac yn y 
farchnad beunydd â'r rhai a gyfar- 
fyddent âg ef.. 

18 A rhai o'r philosophyddion o'r 
Epicuriaid, ac o'r Stoiciaid, a ym- 


yn Thessalonica. 


Anno 
DOMINI! 
09. 





c nen. 16. 
â * 


d T;xuc 23. 2, 
Ioan 19,12, 


3 dderbyn. 
£ boddlon- 
rwydd. 


e pen. 9. 25. 


f Es. 94. 16. 
Luc 16, 29, 
ioan 6. 99, 


£ pen. 18. 5. 


5 yn llawn 
eilunod. 








Paul yn pregethu 


Anno 
DOMINI 
o4. 





6 hawwr 
geiriau. 


T Sef, Bryn 
Mawrth, 


ydoedd. 


9 Neu, eich 
dwwìau a 
addolwch, 
2 Thess, 2. 

& 


h pen. 14, 
10. 


í pen. 7. 4S. 


k D'8g. 50. 8. 


] 

8 Neu, 
llys yr 
Areopag- 
iaid. 

| ì Gen. 2, 7. 


m Deut. 22. 
$ 


n Rhuf. 1. 
20. 


Heb. 1. 2. 


FIL Lo. 


Z Neu, 
prydydd- 
ion, neu, 
beirdd. 


8 Es, 40, 18. 





o Col. 1. 17. 


ddadleuasant âz ef; a rhai a ddy- 
wedasant, Beth a fynnai y “siaradwr 
hwn ei ddywedyd? a rhai, Tebyg 
yw ei fod ef yn mynegi duwiau 
dïeithr: am ei fod yn pregethu yr 
Iesu, a'r adgyfodiad iddynt. 

]9 A hwy a'i daliasant ef, ac a'ì 
dygasant i ” Areopagus, gan ddy- 
wedyd, A allwn ni gael gwybod 
beth 4 y ddysg newydd hon, a 
draethir gennyt ? 

20 Oblegid yr wyt ti yn dwyn 
rhyw bethau dïeithr i'n clustiau ni: 
am hynny ni a fynnem wybod beth 
a allai y pethau hyn fod. 

91 (A'r holl Atheniaid, a'r dïeithr- 
iaid y rhai oedd yn ymdeithio yno, 
nid oeddynt yn cymmeryd ham- 
dden i ddim arall, ond i ddywedyd 
neu i glywed rhyw newydd.) 

22 I Yna y safodd Paul ynghanol 
$ Areopagus, ac a ddywedodd, Ha 
wŷr Atheniaid, mi a'ch gwelaf chwi 
ym mhob peth yn dra choel-gref- 
yddol: 

23 Canys wrth ddyfod heibio, ac 
edrych ar 9eich defosiynau, mi a 
gefais allor yn yr hon yr ysgrifen- 
asid, I'R DUW NID ADWAENIR. 
Yr hwn gan hynny yr ydych chwi 
heb ei adnabod yn ei addoli, hwn- 
nw yr wyf fì ynei fynegi i chwi. 

94 PY Duw a wnaeth y byd, a 
phob peth sydd ynddo, gan ei fod 
yn Arglwydd nef a daear, nid yw 
yn frigo mewn temlau o waith 
dwylaw : 

25 Ac nid â dwylaw dynion y 
gwasanaethir ef, “fel pe bai arno 
eisieu dim; gan ei fod ef yn 
rhoddi i bawb fywyd, ac anadl, a 
phob peth oll. 

26 Ac efe a wnaeth o un gwaed 


bob cenedl o ddynion, i breswylio 
| wyr pebyll oeddynt wrth eu celf- 


nodd yr amseroedd rhag-osodedig, yddyd.) 


ar holl wyneb y ddaear, ac a ben- 


a "therfynau eu preswylfod hwynt ; 
27 " Fel y ceisient yr Arglwydd, os 


gallent ymbalfalu am dano ef, a'i 
gael, er nad yw efe yn ddïau nep- 


pell oddi wrth bob un o honom: 

28 Oblegid "ynddo ef yr ydym ni 
yn byw, yn symmud, ac yn bod; 
Pmegis y dywedodd rhai o'ch * pô- 
etau chwi eich hunain, Canys ei 
hiliogaeth ef hefyd ydym ni. 

29 Gan ein bod ni gan hynny yn 
hiliogaeth Duw, «ni ddylem ni dyb- 
ied fod y Duwdod yn debyg i aur, 


neu arian, neu faen, o zerfiad celf- 


yddyd a dychymmyg dyn. 


1040 


YR ACTAU, ^V HF 








30” A Duw, wedi esgeuluso amser- 
oedd yr anwybodaeth hon, sydd 
*yr awrhon yn gorchymyn i bob 
dyn ym mhob man edifarhâu : 


31 O herwydd iddo osod diwrnod| 2 
yn yr hwn *y barna efe y byd mewn |; 


cyflawnder, trwy y gwr a_ ordein- 
iodd efe; gan roddi *ffydd i bawb, 
o herwydd “darfod iddo ei gyfodi 
ef oddi wrth y meirw. 

32 1 A phan glywsant sôn am 
adgyfodiad y meirw, rhai a_wat- 
warasant; a rhai a ddywedasant, 
Ni a'th wrandawn drachefn am y 
peth hwn. 

33 Ac felly Paul a aeth allan o'u 
plith hwynt. 

34 Eithr rhai gwŷr a lynasant 
wrtho, ac a gredasant: ym mhlith 
y rhaì y? oedd. Dionysius yr Areo- 
pagiad, a gwraig a1 henw Damaris, 
ac eraill gyd â hwynt. 

PENNOD XVIII. 


1 Paul yn gweithio &' ddwylaw, ac yn preêg- 
eilw yn Corinth ô'r Cenhedloedd, 9 Yr 
Arglwydd yn eî gysuro ef irwy weledigaeth. 
12 Achwyn arno ger bron Gaâlio y rhaglaw: 
yniau yn cael e$ olwng ymaith; 18 ac wedi 
hynny yn tramwy o ddînas î ddinas, ac yn 
nerthu y disgyblion, 24 Apôlos, wedi &i 
ddysgu yn fanylach gan Acwila a_Phriscìla, 
28 yn pregethu Crist gyd â nerth mawr, 

AS ol y pethau hyn, Paul a ym- 

adawodd âg Athen, ac a 
ddaeth i Corinth. 

2 Ac wedi iddo gael rhyw Iudd- 
ew a'i enw “Acwila, un o Pontus 
o genedl, wedi dyfod yn hwyr o'r 
Ital, ai wraig Priscìla, (am orchy- 
myn o Claudius i'r Iuddewon oll 
fyned allan o Rufain,) efe a ddaeth 
attynt. 

3 Ac, o herwydd ei fod o'r un 
gelfyddyd, efe a arhoes gyd â hwynt, 
ac Pa weithiodd; (canys gwneuthur- 


4 Ac efe a ymresymmodd yn y syn- 
acog bob Sabbath, ac a_* gynghor- 
odd yr Iuddewon, a'r Groegiaid. 


5 A plian ddaeth “Silas a Thimo- |i 


thêeus o Macedonia, bu gyfyng ar 


Paul yn yr yspryd, ac efe a dyst- 
| iolaethodd ir Iuddewon, mai Iesu 
| *oedd Orist. 

G6 A “hwythau gwedi ymosod yn ei| 4 


erbyn, a chablu, *efe a ysgydwodd 


ei ddillad, ac a ddywedodd wrth-| 


ynt, f Bydded, eich gwaed chwi ar 


eich pennau eich hunain; glân tee. 1. 
ydwyf fi: o hyn allan mi a âf atb|s ec. 
1, 19, 


y Cenhedloedd, 


yn Athen, 


Anno 
DOMINI 
4. 


o 142. 
Rhuf, 3, 
5 





s Luc 24, 
TÊ 
t pen. 10, 
Â2. 
Rhuf. 2, 
16. 
9 sicrwydd. 
u pen. 2. 24, 


gUn 16. 
l Cor. 16. 
19. 


b pen, 20, 
31. 
l Cor. 4. 
y 
5 'Thess. 2, 
2 'Thess. 3. 
8 


2 berswad- 
iodd. 














c pen. 17. 
b] . 


3 ydyw y 
ris. 

d pen. 13, 

1 Petr â, 


e Neh, 5.13. 
Matt. 10. 


pen. 13. 51. 
2 Sam. I. 
16 


pen. 20.56, 





Í 


Anno 
DOMINI 
— DA. 





|b1lGCor,l. 
14. 





$ Gr. eîs- 
teddodd. 


| A.D.55. 
diweddu. 


& pen, 25, 
uy 


m Num. 6. 


15. 
Acen. 21. 21. 


n pen. 19, 
2r 


ac yn Corinth. 





7 4 Ac wedi myned oddi yno, efe 
a ddaeth i dŷ un a'i enw Justus, 
un oedd yn addoli Duw, tŷ yr hwn 
oedd yn cyffwrdd â'r synagog. 

8 P.A Chrispus yr arch-synagog- 
ydd a gredodd yn yr Arglwydd, ai 
holl dŷ: a llawer o'r Corinthiaid, 
wrth wrandaw, a_gredasant, ac a 
fedyddiwyd. 

9 'A'r Arglwydd a ddywedodd wrth 
Paul trwy weledigaeth liw nos, Nac 
ofna; eithr llefara, ac na thaw; 

10 Canys yr wyf fì gyd â thi, ac ni 
esyd neb arnat, i wneuthur niwed 
i ti: o herwydd y mae i mi bobl 
lawer yn y ddinas hon. 

ll Ac efe a *arhoes yno flwydd- 
yn a chwe mis, yn dysgu gair Duw 
yn eu plith hwynt. 

12 1 A phan oedd Gâlio yn rhag- 
law yn Achaia, cyfododd yr ludd- 
ewon yn unfryd yn erbyn Paul, 
ac a'i dygasant ef i'r frawdle, 

13 Gan ddywedyd, Y mae hwn 
yn annog dynion i addoli Duw yn 
erbyn y ddeddf, 

14 Ac fel yr oedd Paul yn amcanu 
agoryd ei enau, dywedodd Gâlio 
wrth yr Iuddewon, “ Pe buasai gam, 
neu ddrwg weithred, O Iuddewon, 
wrth reswm myfi a gyd-ddygaswn â 
chwi: 

15 Eithr os y cwestiwn sydd am 
ymadrodd, ac enwau, ar ddeddf 
sydd yn eich plith chwi, edrych- 
wch eich hunaìn; canys ni fyddaf 
fi farnwr am y pethau hyn. 

16 Ac efe a'u gyrrodd hwynt oddi 
wrth y frawdle. 

17 A'r holl Roegwyr a gymmeras- 


. |ant ! Sosthenes yr arch-synagogydd, 


ac ai curasant o*flaen y frawdle. 
Ac nid oedd Gâlio yn gofalu am 
ddim o'r pethau hynny. 

18 $ Eithr Paul, wedì aros etto 
ddyddiau lawer, a ganodd yn iach 
i'r brodyr, ac a fordwyodd ymaith 
i Syria, a chyd âg ef Priscìla ac 
Acwila; gwedi iddo " gneifio eê ben 
yn Oenchrea: canys yr oedd arno 
adduned. 

19 Ac efe a ddaeth i Ephesus, ac 
a'u gadawodd hwynt yno; eithr efe 
a aeth i'r synagog, ac a ymresym- 
modd â'r Iuddewon. 

20 A phan ddymunasant arno 
aros gyd â hwynt dros amser hŵy, 
ni chaniattaodd efe: 

91 Eithr efe a ganodd yn iach 
iddynt, gan ddywedyd, " Y mae yn 
anghenraid i mi gadw yr wyl sydd 


WRFAC TAU, XIX. 


yn dyfod yn Jerusalem; ond *os 
myn Duw, mi a ddeuaf yn fy ol at- 
toch chwi drachefn. Ac efe a aeth 
ymaith o Ephesus. 

22 Ac wedi iddo ddyfod ìi waered 
i OUesarea, efe a aeth i fynu ac a 
gyfarchodd yr eglwys, ac a ddaeth 
I waered i Antiochia. 

29 Ac wedi iddo dreulio talm o 
amser efe a aeth ymaith, gan dram- 
wy trwy wlad P Galatia, a Phrygia, 
mewn trefn, a chadarnhâu yr holl 
ddisgyblion. 

24 1 1 Eithr rhyw Iuddew, a'i enw 
Apôlos, Alexandriad o genedl, gwr 
ymadroddus, cadarn yn yr ysgryth- 
yrau, a ddaeth i Ephesus. 

25 Hwn oedd wedi dechreu dysgu 

iddo ffordd yr Arglwydd: ac efe 
yn wresog yn yr yspryd, a lefarodd, 
ac a athrawiaethodd yn ddiwyd y 
pethau a berthynent i'r Arglwydd, 
' heb ddeall ond bedydd Ioan yn 
unig. 
26 A hwn a ddechreuodd lefaru 
yn hŷf yn y synagog: a phan glybu 
Acwila a Phrisceìla, hwy a'i cymmer- 
asant ef attynt, ac a azorasant iddo 
ífordd Duw yn fanylach. 

27 A phan oedd efe yn ewyllysio 
myned i Achaia, y brodyr, gan an- 
nog, a ysgrifenasant at y disgyblion 
i'w dderbyn ef: yr hwn, wedi eì 
ddyfod, “a gynnorthwyodd lawer ar 
y rhaì a gredasent trwy ras; 

28 Canys efe a orchfygodd yr 
Iuddewon yn egnïol, ar gyhoedd, 
gan ddangos trwy ysgrythyrau, mai 
Iesu yw Crist, 


PENNOD XIX. 

6 Rhoddi yr Yspryd Glân trwy ddwylaw Paul. 
9 Yr Iuddewon yn cablu ei athrawiaeth ef, 
yr hon a gadarnhêlr trwy wyrthiau. 19 Y 
conswrwyr Iuddewaidd 16 yn cael eu curo 
gan y cythraul. 19 Llosgi y Uyfrau consurio. 
24. Demelrius, o chwant elw, yn codi, terfysg 
mawr yn erbyn Paul: 90 ac ysgolhaig y 
ddinas yn llonyddu y derfysg. 


DIGWYDDODD, tra fu Apôl- 

os yn Oorinth, wedi i Paul 
dramwy trwy y parthau uchaf, ddy- 
fod o hono ef i Ephesus: ac wedi 
iddo gael rhyw ddisgyblion, 

2 Efe a ddywedodd wrthynt, A 
dderbyniasoch chwi yr Yspryd Glân 
er pan gredasoch? A hwy a ddy- 
wedasant wrtho, 2Ni chawsom ni 
gymmaint a ehlywed a oes Yspryd 
Glân. 

3 Ac efe a ddywedodd wrthynt, I 
ba beth gan hynny y bedyddiwyd 





1041 


A pôlos yn pregethu. 


Anno 
DOMINI 


o] Oor. 4, 
19. 


Hob, 6. 2, 
lngo 4. 15, 


AD. 30. 


P Gal. 4. 14, 


glcOor.l. 
JiO2. 


r pen. 19, 3, 


s] Cor, 3. 6. 


apen. 8. 16. 
Errych 
1 Sam, 3, 7. 





Y consurwyr Tuddewig. 


Anno 
DOMINI 
56. 


| P pen. 18, 
29. 


chwi? Hwythau a ddywedasant, ^I 
fedydd Ioan. 

4 A dywedodd Paul, “Ioan yn 
ddïau a fedyddiodd â bedydd edi- 
feirwch, gan ddywedyd wrth y 
bobl am gredu yn yr hwn oedd 
yn dyfod ar ei ol ef, sef yng Nghrist 
Iesu. 

5 A phan glywsant hwy Ayn, hwy 
a fedyddiwyd yn enw yr Arglwydd 
Iesu. 

6 Ac wedi i Paul 1 ddodi & ddwy- 
law arnynt, yr Yspryd Glân a 

ddaeth arnynt; a hwy *a draeth- 
asant â thafodau, ac a brophwyd- 
asant. 

7 A'r gwŷr oll oeddynt ynghylch 
deuddeg. 

8 Ac efe a aeth i mewn i'r syna- 

gog, ac a lefarodd yn hŷf dros dri 
mis, gan ymresymmu a chynghori 
y pethau a berthynent ìi deyrnas 
Dduw. 
. |. 9Eithr pan oedd rhai wedi caledu, 
3 'ac heb gredu, gan ddywedyd yn 
sEdrych | ddrwg am 5y ffordd honno ger bron 
221.14. | y llïaws, efe a dynnodd ymaith oddi 
“ _ |wrthynt, ac a neillduodd y disgybl- 
ion; gan ymresymmu beunydd yn 
ysgol un Tyrannus. 


'€ Matt. 3. 
ll. 


pen. 1. 5. 
all, 16. 


d pen. 6. 6. 
ao.lT. 


e pen. 2. 4. 
a. l0. 46. 


rc 
o 
rJ 


bEd&rych | 10 A "hyn a fu dros yspaid dwy 

pen-22.9l-| Jjynedd, hyd oni ddarfu i bawb a 
oedd yn írigo yn Asia, yn Iudd- 
ewon a Groegiaid, glywed gair yr 
Arglwydd Iesu. 

tMareie. | ll A gwyrthiau rhagorol a wnaeth 

i Duw trwy ddwylaw Paul: 

kyn a1^| 12 Hyd oni ddygid at y cleifion, 


2Bren.4. Oddi wrth ei gorph ef, napcynau 
Uu neu ?foledau; a'r clefydau a ym- 



















. 2 gwrsiau. 
: adawai â hwynt, a'r ysprydion drwg 
a aent allan o honynt. 
A.D.53. | 13 Ynarhai o'r Iuddewon crwydr- 
'E&rych, |aidd, y rhai oedd gonsurwyr, 'a 


gymmerasant arnynt enwi uwch ben 
y rhai oedd ag ysprydion drwg yn- 
ddynt, enw yr Arglwydd Iesu, gan 
ddywedyd, Yr ydym ni yn eich 
tynghedu chwi trwy yr Iesu, yr hwn 
y mae Paul yn ei bregethu. 

14 Ac yr oedd rhyw saith o feibion 
i Scefa, Iuddew ac arch-offeiriad, y 
rhai oedd yn gwneuthur hyn. 

15 A'r yspryd drwg a attebodd ac 
a ddywedodd, Yr Iesu yr wyf yn ei 
adnabod, a Phaul a adwaen ; eithr 
pwy ydych chwi ? 

16 A'r dyn yr hwn yr oedd yr 


3 meistrol- 
odd. 


1012 


YR ACTAU, XIX. 


yspryd drwg ynddo, a ruthrodd 
arnynt, ac a'u “gorchfygodd, ac a, 
fu drwm yn eu herbyn; hyd oni | Ephesiaid. 


COythrwftb yn Ephesus. 


ffoisant. hwy allan o'r tŷ hwnnw, yn! Anno 


noethion ac yn archolledig. 
17 A hyn a fu hysbys gan yr 
holl Iuddewon a'r Groegiaid hefyd, 


y rhai oedd yn preswylio yn Ephes-| 


us; ac ofn a syrthiodd arnynt oll, 
ac enw yr Arglwydd Iesu a fawr- 
gwyd. 

18 A llawer o'r rhai a gredasent 
a ddaethant, ac "a gyffesasant, ac 
a fynegasant eu gweithredoedd. 

19 Llawer hefyd o'r rhai a fuasai 
yn gwneuthur * rhodreswaith, a 
ddygasant eu llyfrau ynghyd, ac 
au llosgasant yngŵydd pawb: a 
hwy a fwriasant eu gwerth hwy, ac 
ai cawsant yn ddengmil a deugain 
o ddarnau arian. 

20 Mor gadarn y cynnyddodd 
gair yr Arglwydd, ac y cryfhaodd. 

21 4 9A phan gyflawnwyd y peth- 
au hyn, Parfaethodd Paul yn yr 
yspryd, gwedi iddo dramwy trwy 
Macedonia ac Achaia, fyned i Je- 
rusalem; gan ddywedyd, Gwedi i 
mi fod yno, rhaid ì mi weled Rhuf- 
ain hefyd. 

22 Ac wedi anfon i Macedonia 
ddau o'r ' rhai oedd yn gweini iddo, 
sef Timotheus ac * Erastus, efe ei 
hun a arhosodd dros amser yn Asia. 

23 A bu ar *yr amser hwnnw 
drallod nid bychan ynghylch y 
“ffordd honno. 

24 Canys rhyw un a'i enw Deme- 
£rius, gôf arian, yn gwneuthur teml- 
au arian i Dïana, oedd yn peri elw 
*nid bychan i'r crefftwyr ; 

25 Y rhai a alwodd efe, ynghyd 
â gweithwyr y cyfryw bethau hefyd, 
ac a ddywedodd, Ha wŷr, chwi a 
wyddoch mai oddi wrth yr elw hwn 
y mae ein golud ni: 

26 Chwi a welwch hefyd ac a 
glywch, nid yn unig yn Ephesus, 
eithr agos dros Asia oll, ddarfod i'r 
Paul yma berswadio a throi llawer 
o bobl ymaith, wrth ddywedyd 7nad 
ydyw dduwiau y rhai a wneir â 
dwylaw. 

27 Ac nid yw yn unig yn enbyd 
ì nì, ddyfod y rhan hon i ddirmyg; 
eithr hefyd bod cyfrif teml y dduw- 
ies fawr Dïana yn ddiddym, a bod 
hefyd ddistrywio ei mawrhydi hi, 
yr hon y mae Asia oll a'r byd yn ei 
haddoli. 

28 A phan glywsant, hwy a lan- 
wyd o ddigofaint; ac a_lefasant, 


gan ddywedyd, Mawr 79v Dïana yr 


DOMINI 
os. 





m Matt. 3. 
6. 


4 manyl- 
waith. 


n pen. 6. 7. 
a l2. 24. 


A.D. 59. 
o Rhuf. 15. 
25. 
Gal.2.1, 
P pen. 20. 
OU 


8 pen. 18. 
uy 


r pen. l3.5, 

s Rhuf. 16. 
Da. 
2 Tim. 4, 
20, 

t2 Cor.1.8, 


u Edrych 
pen. 9, 2. 


x pen. 16. 
16, 1GE 


7 Ds, 115. 4. 
Jcr. 10. 2. 








Llonyddu y derfysg. YR ACTAU, XX. Cyfodi Eutychus o farw. 
Anno 299 A llanwyd yr holl ddinas o 9 Fulychus, wedi cwympo â lawr yn farw, | _ Anno 
DOMINI gythrwfl: o hwy a ruthrasant yn | yn cad ei godi î fynu yn fyw. 1T Paul, Je 





a 21. 2. 
Col. 4, 10, 


6 ysgrifen- 
edydd. 


T geidwad 
teml. 


8 gyffredin. 


unfryd i'r 5 orsedd, gwedi cipio 
Z Gaius ac * Aristarchus o Macedo- 
nia, cydymdeithion Paul. 

30 A phan oedd Paul yn ewyllysio 
myned i mewn i blith y bobl, ni 
adawodd y disgyblion iddo. 

91 Rhai hefyd o bennaethiaid 
Asia, y rhai oedd gyfeillion iddo, a 
yrrasant atto, i ddeisyf a?mo, nad 
ymroddai efe i fyned i'r orsedd. 

32 A rhai a lefasant un peth, ac 
eraill beth arall: canys y gynnull- 
eidfa oedd yn gymmysg; ar rhan 
fwyaf ni wyddent o herwydd pa 
beth y daethent ynghyd. 

33 A hwy a dynnasant Alexander 
allan o'r dyrfa, a'r Iuddewon yn ei 
yrru ef ym mlaen. Ac Alexander 
Pa amneidiodd â'i law am osteg, 
ac a fynnasai ei amddiffyn ei hun 
wrth y bobl. 

34 Eithr pan wybuant mai IÍuddew 
oedd efe, pawb âg un llef a lefas- 
ant megis dros ddwy awr, Mawr gw 
Dïana yr Ephesiaid. 

35 Ac wedi i “ysgolhaig y ddinas 
lonyddu y bobl, efe a ddywedodd, 
Ha wŷr Ephesiaid, pa ddyn sydd 
nis gŵyr fod dinas yr Ephesiaid yn 
7addoli y dduwies fawr Dïana, ar 
ddelw a ddisgynodd oddi wrth 
Jupiter ? 

96 A chan fod y pethau hyn heb 
allu dywedyd i'w herbyn, rhaid i 
chwi fod yn llonydd, ac na wnel- 
och ddim mewn byrbwyll. 

37 Canys dygasoch yma y gwŷr 
hyn, y rhai nid ydynt nac yn ys- 
peilwyr temlau, nac yn cablu eich 
duwies chwi. 

38 Ôd oes gan hynny gan De- 
metrius ar crefftwyr sydd gyd âg 
ef, un hawl yn erbyn neb, y mae 
cyfraith i'w chael, ac y mae rhag- 
lawiaid: rhodded pawb yn erbyn 
eu gilydd. 

39 Ac os gofynwch ddim am 
bethau eraill, mewn cynnulleidfa 
S gyfreithlawn y terfynir Ann. 

40 O herwydd enbyd yw rhag 
achwyn arnom am y derfysg hedd- 
yw; gan nad oes un achos trwy 
yr hwn y gallom roddi rheswm o'r 
ymgyrch hwn. 

41 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe 
a ollyngodd y gynnulleidfa ymaith. 
PENNOD XX. 

1 Paul yn myned 4 Macedonia; T yn gwas- 
anaethu swpper yr Arglwydd, ac yn pregelhu. 


1013 


ym Mialetus, yn galw yr. hcnwiaid ynghyd ; 

ac yn mynegi iddynt belh a ddigwyddai 

iddo : 28 yn gorchymyn praidd, Duw iddynt : 

29 yn eu rhybuddio hwynt am y gau-athraw- 

on: 96 yn gweddïo gyd â hwyni, ac yn 

myned ymaith. 
C ar ol gostegu y cythrwfl, Paul, 
wedi galw y disgyblion atto, 
a'u cofleidio, .?a ymadawodd 1 fyned 
i Macedonia. 

2 Ac wedi iddo fyned dros y 
parthau hynny, a'u cynghori hwynt 
â llawer o ymadrodd, efe a ddaeth 
1 dìr Groeg. 

3 Ac wedi aros dri mis, a gwneuth- 
ur o'r Iuddewon gynllwyn iddo, fel 
yr oedd ar fedr morio ì Syria, efe 
a arfaethodd ddychwelyd trwy Ma- 
cedonia. 

4 A chyd-ymdeithiodd âc ef hyd 
yn Asia, Sopater o Berea; ac or 





a]lTim,l. 
as 


AD GO! 


Thessaloniaid, P Aristarchus a_ 5Se- |" pên.1?. 


cundus; a Gaius o Derbe, a Timo-| c 
£hêus; ac Or Asiaid, cTychicus a|*& 


1 'Trophimus. 
5 Y rhai hyn a aethant o'r blaen, ac 
a arhosasant am danom yn Troas. 


6 A ninnau a fordwyasom ymaith | 2 


oddi wrth Philippi, ar ol dyddiau y 
bara croyw, ac a ddaethom attynt 
hwy i Troas mewn pîm niwrnod; 
lle yr arhosasom saith niwrnod. 

7 Ac ar *y dydd cyntaf o'r * wyth- 
nos, wedi i'r disgyblion ddyfod yng- 
hyd fi dorri bara, Paul a *ymres- 
ymmodd â hwynt, ar fedr myned 
ymaith drannoeth; ac efe a barha- 
odd yn ymadrodd hyd hanner nos. 

8 Ac yr oedd llawer o lampau yn 
y llofft lle yr oeddynt wedi ym- 
gasglu. 

9 A rhyw wr ieuango, a'i enw Eu- 
tychus, a eisteddai mewn ffenestr : 
ac efe a syrthiodd mewn trwmgwsg, 
tra yr oedd Paul yn ymresymmu yn 
hir, wedi ei orchfygu gan gwsg, ac 
a gwympodd i lawr o'r drydedd 
lofft; ac a gyfodwyd i fynu yn farw. 

10 A Phaul a aeth i waered, ac 
£a syrthiodd arno ef, a chan e4 
gofleidio, a ddywedodd, * Na chy- 
ffrôed arnoch: canys y mae ei enaid 
ynddo ef. 

ll Ac wedi iddo ddyfod i fynu, a 
thorri bara, a bwytta, ac ymddiddan 
llawer hyd dorriad y dydd; felly 
efe a aeth ymaith. 

12 A hwy a ddygasant y llangc yn 
fyw, ac a gysurwyd yn ddirfawr. 

13 1 Ond nyni a aethom o'r blaen 


el Cor, 16. 
o 


Dat. 1, 10. 
2 sabbathau. 
es 2. 32, 


o — 
; Bl Co 
o*o 
>n epnB 
H> 
oe es 
bm» 
ih * r h “ rc 
d a a aT Y WM nm ——— ej ymd xz ii * 


3bregethodd 
iddynt. 


£]Dren,17, 
21. 

h Matt. 9. | 
21, 





Paul yn galw henuriaid 


Anno 
DOMINI 
60. 


i pcn. 21. 4, 
12. 


| 4 Pentecost. 


|k pen. 18. 
9. 
al?.1,10. 


| ìad.?T. 


m Marcel. 


Luc 24. 47. 

mpen, 19. 
21. 

o pen. 21. 4, 
15 

P pen, 21. 
lo. 


da Gal.l.1. 
mM, o, 


£ ad. os, 
lhuf, 15. 
2. 





i'r llong, ac a hwyliasom i Assos; ar 
fedr oddi yno dderbyn Paul: canys 
felly yr oedd efe wedi ordeinio, ar 
fedr myned ei hun ar ei draed. 

14 A phan gyfarfu efe â ni yn 
Assos, nyni a'i derbyniasom ef i 
mewn, ac a ddaethom i Mitylene. 

15 A morio a wnaethom oddi yno, 
a dyfod drannoeth gyferbyn â Chïos; 
a thradwy y tiriasom yn Samos, ac 
a arhosasom yn Trogŷlium; a'r ail 
dydd y daethom i Miletus. 

16 Oblegid Paul a roddasai ei fryd 
ar hwylio heibio i Ephesus, fel na 
byddai iddo dreulio amser yn Asia. 
Canys !brysio yr oedd, os bai bosibl 
iddo, i fod yn Jerusalem erbyn dydd 
y * Sulgwyn, 

17 1 Ac o Miletus efe a anfonodd 
i Ephesus, ac a alwodd atto henur- 
laid yr eglwys. 

18 A phan ddaethant atto, efe a 
ddywedodd wrthynt, Chwi a wydd- 
och, “Fer y dydd cyntaf y deuthum 
i Asia, pa fodd y bm i gyd â chwi 
dros yr holl amser ; 

19 Yn gwasanaethu yr Arglwydd 
gyd â phob gostyngeiddrwydd, a 
llawer o ddagrau, a phrofedigaeth- 
au, y rhai a ddigwyddodd i mi trwy 
gynllwynion yr Iuddewon : 

20 Y modd 'nad atteliais ddim o'r 
pethau buddiol heb eu mynegi ê 
chwi, ach dysgu ar gyhoedd, ac o 
dŷ dŷ; 

21 Gan dystiolaethu i'r Iuddew- 
on, ac i'r Groegiaid hefyd, " yr edi- 
feirwch sydd tu ag at Dduw, ar 
ffydd sydd tu ag at ein Harglwydd 
Iesu Grist. 

22 Ac yn awr, wele "fi yn rhwym 
yn yr yspryd yn myned i Jerusa- 
lem, heb wybod y pethau a ddi- 
gwydd i mi yno: 

23 Eithr bod * yr Yspryd Glân yn 
tystio i mi ym mhob dinas, gan 
ddywedyd, fod rhwymau a blinder- 
au yn fy aros. 

24 Ond Pnid wyf fi yn gwneuthur 
cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr 
gennyf fy einioes fy hun, os gallaf 
orphen fy ngyrfa trwy lawenydd, 
a'r weinidogaeth “a dderbyniais gan 
yr Arglwydd Iesu, I dystiolaethu 
efengyl gras Duw. 

25 Ac yr awrhon, wele, mi a wn 
'na chewch chwi oll, ym mysg y 
rhaì y bŵm i yn tramwy yn preg- 
ethu teyrnas Dduw, weled fy wyneb 
i mwyach. 

26 O herwydd paham yr ydwyf yn 


1044 


YR ACTAU, XXI. 


tystio i chwi y dydd heddyw, *fy mod 

i yn lân oddi wrth waed pawb oll: 
27 Canys ínid ymatteliais -hag 

mynegi i chwi holl “gynghor Duw. 
28 *«* Edrychwch gan hynny ar- 


noch eich hunain, ac ar yr holl| 5 


braidd, ar yr hwn y gosododd yr 


Yspryd Glân chwi yn olygwyr, i| 


fugeilio eglwys Dduw, 7 yr hon a 
bwrcasodd efe “ âi brïod waed. 

29 Canys myfi a wn hyn, y daw, ar 
ol fy ymadawiad 1, *fleiddiau * blin- 
ion i'ch plith, heb arbed y praidd. 

30 Ac o honoch chwi eich hunain 
y cyfyd gwŷr yn llefaru pethau gŵyr- 
draws, i dynnu disgyblion ar eu hol. 

31 Am hynny gwyliwch, a chof- 
iwch, Pdros dair blynedd na pheid- 
iais i nos a dydd â rhybuddio pob 
un o Ronoch â dagrau. 

32 Ac yr awrhon, frodyr, yr ydwyf 
yn eich gorchymyn i Dduw, ac i 
air ei ras ef, yr hwn a all “adeiladu 
ychwaneg, a rhoddi i chwi $* eti- 
feddiaeth ym mhlith yr holl rai a 
sancteiddiwyd. 

33 * Arian, neu aur, neu wisg neb, 
ni chwennychais : 

94 Iê, chwi a wyddoch eich hun- 
ain, “ddarfod i'r dwylaw hyn wasan- 


aethu i'm cyfreidiau i, ac i'r rhai| 1? 


oedd gyd â mi. 

35 Mi a ddangosais i chwi bob 
peth, “mai wrth lafurio felly y mae 
yn rhaid cynnorthwyo y gweiniaid ; 
a chofio geiriau yr Arglwydd Iesu, 
ddywedyd o hono ef, mai Dedwydd 
yw rhoddi yn hytrach na derbyn. 

36 $ Ac wedi iddo ddywedyd y 
pethau hyn, efe Pa roddodd ei lin- 
lau i lawr, ac a weddïodd gyd â 
hwynt oll. 

37 Ac wylo yn dost a wnaeth 
pawb: a Awy a syrthiasant ar wddf 
Paul, ac ai cusanasant ef; 

38 Gan ofidio yn bennaf am y 
gair îa ddywedasai efe, na chaent 
weled ei wyneb ef mwy. A hwy 
a1 hebryngasant ef i'r llong. 

PENNOD XXI. 

1 Paul yn gwrthod ei gynghori â beidio â 
myned î Jerusalem. 9 Merched PhyŴŵp yn 
brophwydesau. 15 Paul yn dyfod â Jerusa- 
lem, 21 We y daliwyd ef, ac y bu mewn mawr 


berygl: 9l a'r pen-caplen yn eì achub ef, ac 
yn rhoi cennad, âddo î lefaru wrth y bobl. 


DIGWYDDODD, wedi i ni osod 
allan, ac ymadael â hwynt, 
ddyfod o honom âg uniawn-gyrch 
i Coos, a thrannoeth i Rhodes; ac 
oddi yno i Patara. 
2 A phan gawsom long yn hwylio 


Ephesus ynghyd. |. 


15. 
l Petr2.1. 
9 irymion. 


b pen. 19, 
10, 


c pen. 9. ôl. 
âd Eph, 1, 
ls. 


e1 Sam. 12. 
y 


f pen. 18. 3. 
l Cor. â, 


. Thess. 2, 
2 Thess. ar 
S. 

£1 Cor. 9, 
jy 
Z Cor.11.9. 
al>.]13. 

1 Thess. 4. 
JL 


b pen. 7. 60. 
a.21. 5. 


ì ad. 25. 





a pen. 20. 
23. 


b pen, 20, 
36. 


2 Paul a'r 
rhaî oedd 
gyd âg ef. 
pen, 13, 13, 

3 gwedi 
myned 
allan, mynâ 
a ddaeth- 


om i 
Cesarea. 

c Fn 4.11, 
uv Tim.4.5. 

d pen. 6. 5. 
an. 26. 


epcn. 2, 17. 


fpen.11, 
2 


Oe 


8nd. 33, 
pen, 20. 23, 


— ss ,,d,obho. .uïpmngbzlb., O) _______  ———n.—u—  .— GG. .,_G G Gnm.m—G .—_ ——————— _ __ __Ŵ .. .5,,ŴŴ 
————————  — —————— —— 
' 


h pen. 20, 
24, 





1 Matt. 6. 
1 


Luc 11. 2, 
w22,42, 





Paul yn dyfod 


Anno dd i Phenice, ni a ddrinzasom 
DOMYNI trosodd ; gc 
60. 


2 aethom i fynu i Jerusalem. 


iddi, ac a aethom ymaith. 

3 Ac wedi ymddangos o Cyprus 
i ni, ni ai gadawsom hi ar y llaw 
aswy, ac a hwyliasom i Syria, ac a 
diriasom yn Tyrus: canys yno yr 
oedd y llong yn dadlwytho y llwyth. 

4 Ac wedi i ni gael disgyblion, 
nyni a arhosasom yno saith niwr- 
nod: *y rhai a ddywedasant i Paul, 
trwy yr Yspryd, nad elai i fynu i 
Jerusalem. 

5 A phan ddarfu i ni orphen y 
dyddiau, ni a ymadawsom, ac a 
gychwynasom; a phawb, ynghyd 
âr gwragedd a'r plant, an heb- 
ryngasant m4 hyd allan o'r ddinas: 
ac wedi i nì P ostwng ar ein gliniau 
ar y traeth, ni a weddïasom. 

6 Ac wedi ini ymgyfarchâ'n gilydd, 
ni a ddringasom i'r llong; a hwy- 
thau a ddychwelasant i'w cartref. 

7 Ac wedi i ni orphen hwylio o 
Tyrus, ni a ddaethom i Ptolemais : 
ac wedi 2 m4ê gyfarch y brodyr, nì a 
drigasom un diwrnod gyd â hwynt. 

8 A thrannoeth, *yy rhaì oedd yng- 
hylch Paul *a ymadawsant, ac a 
ddaethant i Cesarea. Ac wedi i ni 
fyned i mewn i dŷ Phylip “yr 
efengylwr, (“yr hwn oedd tm o'r 
saith,) ni a arhosasom gyd âg ef. 

9 Ac i hwn yr oedd pedair merch- 
ed o forwynion, * yn prophwydo. 

10 Ac fel yr oeddem yn aros mo 
ddyddiau lawer, daeth i waered o 
Judea brophwyd a'i enw f Agabus. 

ll Ac wedi dyfod attom, a chym- 
meryd gwregys Paul, a rhwymo ei 
ddwylaw ef a'i draed, efe a ddy- 
wedodd, Hyn a ddywed yr Yspryd 
Glân ; “Y gwr bïau y gwregys hwn 
a rwym yr luddewon fel hyn yn 
Jerusalem, ac a'$ traddodant i ddwy- 
law y Cenhedloedd. 

12 A phan glywsom y pethau hyn, 
nyni, ar rhai oedd o'r fan honno 
hefyd, a ddeisyfasom nad elai efe 
i fynu i Jerusalem. 

13 Eithr Paul a attebodd, " Beth 
a wnewch chwi yn wylo, ac yn 
torri fy nghalon i? canys parod 

fi nid i'm rhwymo yn unig, 
ond i farw hefyd yn Jerusalem, er 
mwyn enw yr Arglwydd Iesu. 

14 A chan na ellid ei berswadio, 
ni a beidiasom, gan ddywedyd, 'E- 
wyllys yr Arglwydd a wneler. 

15 Hefyd, ar ol y dyddiau hynny, 
ni a gymmerasom ein beichiau, ac 





1045 


YR ACTAU, XXI. 


16 A rhai o'r disgyblion o Oesar- 
ea a ddaeth gyd â ni, gan ddwyn 
un Mnaeon o Cyprus, hen ddisgybl, 
gyd â'r hwn y llettŷem. 

l7 Ac wedi ein dyfod ìi Jerusa- 
lem, y brodyr a'n derbyniasant yn 
llawen. 

18 A'r dydd nesaf yr aeth Paul 
gyd â nii mewn at “Iago; ar holl 
henuriaid a ddaethant yno. 

l9 Ac wedi iddo gyfarch gwell 
iddynt, efe a fynegodd iddynt, bob 
yn un ac un, bob peth a wnaethai 
Duw ym mhlith y Cenhedloedd trwy 
el weinidogaeth ef. 

20 A phan glywsant, hwy a_ogon- 
eddasant yr Arglwydd, ac a ddy- 
wedasant wrtho, Ti a weli, frawd, 
pa *sawl myrddiwn sydd o'r Iudd- 
ewon y rhai a gredasant; ac y 
maent oll !yn dwyn zêl i'r ddeddf. 

21 A hwy a glywsant am danat 
ti, dy fod di yn dysgu yr Iuddewon 
oll, y rhai sydd ym mysg y Cen- 
hedloedd, i ymwrthod â Moses ; ac 
yn dywedyd, na ddylent hwy en- 
waedu ar eŵ plant, na rhodio yn 
ol y defodau. 

22 Pa beth gan hynny? nid ?oes 
fodd na ddêl y llïaws ynghyd: 
canys hwy a gânt glywed dy ddy- 
fod di. 

93 Gwna gan hynny yr hyn a 
ddywedwn wrthyt: Y mae gen- 
nym ni bedwar gwŷr a chanddynt 
adduned arnynt: 

94 Cymmer y rhai hyn, a glan- 
hâer di gyd â hwynt, a gwna draul 
arnynt, fel yr " eilliont ex pennau; 
ac y gwypo pawb am y pethau a 
glywsant am danat tì, nad ydynt 
ddim, ond dy fod di dy hun hefyd 
yn rhodio, ac yn cadw y ddeddi. 

25 Eithr am y Cenhedloedd y rhaì 
a gredasant, "ni a ysgrifenasom, ac 
a farnasom, na bo iddynt gadw dim 
o'r cyfryw beth; eithr iddynt ym- 
gadw oddi wrth y pethau a aberth- 
wyd i eilunod, a gwaed, a rhag 
peth tagedig, a rhag putteindra. 

26 Yna Paul a gymmerth y gwŷr; 
a thrannoeth, gwedi iddo ymlanhâu 
gyd â hwynt, efe 9a aeth i mewn i'r 
deml ; P gan hysbysu cyflawni dydd- 
iau y glanhâd, hyd oni offrymmid 
offrwm dros bob un o honynt. 

27 A phan oedd y saith niwrnod 
ar ddarfod, yr Iuddewon oeddynt 
o Asia, pan welsant ef yn y deml, 
a derfysgasant yr holl bobl, ac a 
ddodasant ddwylaw arno, 


â Jerusalcm. 


Anno 
DOMIN/[ 
GO. 





k pen. 15. 
2 


a aM IO. 


i aneirif. 


I Rhuf. 10. 
Gal, 1. 14, 


5 anghen- 
raid yw 
dyfod. 



















213, 18. 
pen, 18. 18, 


n pen. 16, 
20, 29. 


o yn: 24. 


P Num. 6, 
dc 


Dal Paul. 


Anno 
DOMINI 
60. 





8 pen. 24. Ô. 


r pen. 20. â. 


Epen. 26. 21. 
6a bw 
aruthr gan 


y bobl, ac 
tedd, &c. 


tad. ll. 


u Luc 29. 


18. 
lIoan19.15. 
pen, 22. 22. 


A.D.950. 
pan gyfod- 
odd, 


xpen. 5. 30. 


y . 9. 11. 
a2 3. M 


z pen. 12. 
YR 





28 Gan lefain, a wŷr Israeliaid, 
cynnorthwywch. Dyma y dyn sydd 
yn dysgu pawb ym mhob man yn 
erbyn y bobl, ar gyfraith, ar lle 
yma: ac ym mhellach, 1y Groegiaid 
hefyd a. ddug efe i mewn i'r deml, 
ac a halogodd y lle sanctaidd hwn. 

29 Canys hwy a welsent o'r blaen 
r Trophimus yr Ephesiad yn y ddin- 
as gyd âg ef, yr hwn yr oeddynt 
hwy yn tybied ddarfod i Paul ei 
ddwyn i mewn i'r deml. 

30 A *chynhyrfwyd y ddinas oll, 
6a'r bobl a redodd ynghyd: ac 
wedi ymaelyd yn Paul, hwy a'i tyn- 
nasant ef allan o'r deml: ac yn 
ebrwydd cauwyd y drysau. 

31 Ac fel yr oeddynt hwy yn 
ceisio eì ladd ef, daeth y gair at 
ben-capten y fyddin, fod Jerusa- 
lem oll'mewn terfysg. 

32 Yr hwn allan o law a gym- 
merodd filwyr, a chanwriaid, ac a 
redodd i waered attynt: hwythau, 
pan welsant y pen-capten ar mil- 
wyr, a beidiasant â churo Paul. 

33 Yna y daeth y pen-capten yn 
nês, ac a1 daliodd ef, ac 'a arch- 
odd e4 rwymo ef â dwy gadwyn; 
ac a ymofynodd pwy oedd efe, a 
pha beth a wnaethai. 

34 Ac amryw rai a lefent amryw 
beth yn y dyrfa: ac am nas gallai 
wybod hysbysrwydd o herwydd y 
cythrwfl, efe a orchymynodd ei 
ddwyn ef i'r castell. 

35 A phan oedd efe ar y gris 


iau, fe a ddigwyddodd gorfod ei 


ddwyn ef can y milwyr, o achos 
trais y dyrfa. 

36 Canys yr oedd llïaws y bobl yn 
canlyn, gan lefain, " Ymaith âg ef. 

37 A phan oedd Paul ar ei ddwyn 
i mewn i'r castell, efe a ddywedodd 
wrth y pen-capten, Ai rhydd i mi 
ddywedyd peth wrthyt? Ac efe a 
ddywedodd, A fedri di Roeg 

38 *Onid tydi yw yr Aiphtwr, yr 
hwn o flaen y dyddiau hyn a gy- 
fodaist derfysg, ac a_ arweiniaist 
i'r anialwch bedair mil o wŷr llof- 
ruddiog *? 

39 A Phaul a ddywedodd, 7 Gwr 
ydwyf fi yn wir o luddew, um o 
Tarsus, dinesydd o ddinas nid an- 
cnwog, o Cilicia; ac yr wyf yn 
deisyf arnat ti, dyro gennad i mi 
i lefaru wrth y bobl. 

40 Ac wedi iddo roi cennad iddo, 


YR ACTAU, XNII. 





wedi gwneuthur distawrwydd mawr, 
efe a lefarodd wrthynt yn Hebraeg, 
gan ddywedyd, 


PENNOD XXII. 

1 Paul yn mynegi yn helaeth y modd y troisid 
ef â'r ffydd, YT ac y galwesid ef î fod yn 
apostol. 22 Y bobl, wrth glywed crybwyll 
am y Cenhedloedd, yn Uefain yn eî erbyn ef : 
24 yntau yn debyg ŷ gael eì fflangellu; 25 
ac etlo yn diangc, (rwy ymhonnâ o ddinas- 
fraint Rhufain. 

a A wŷr, 

gwrandêwch 
wrthych yr awrhon. 

9 (A phan glywsant mai yn He- 
braes yr oedd efe yn llefaru wrth- 
ynt, hwy a roisant iddo osteg gwell: 
ac efe a ddywedodd,) 

3 P Gwr wyf fi yn wir o Iuddew, yr 
hwn a aned yn Tarsus yn Cilicia, 
ac wedi fy meithrin yn y ddinas hon 
cwrth draed “ Gamaliel, ac wedi fy 
athrawiaethu yn ol manylaf gyfraith 
y tadau, *yn dwyn zêl ìi Dduw, 'fel 
yr ydych chwithau oll heddyw. 

AA mi a erlidiais ^y ffordd hon 
hyd angau, gan rwymo a dodi yng 
ngharchar wŷr a gwragedd hefyd. 

5 Meeis ag y mae yr arch-offeiriad 
yn dyst i mi, a'r holl henaduriaeth ; 
gan y rhai hefyd y derbyniais lyth- 
yrau at y brodyr, ac yr euthum i 
Damascus, ar fedr dwyn y rhai oedd 
yno hefyd, yn rhwym i Jerusalem, 
i'w cospi. 

6 Eithr ! digwyddodd, a myfi yn 
myned, ac yn nesâu at Damascus, 
ynghylch hanner dydd, yn ddisym- 
mwth i fawr oleuni o'r nef ddis- 
gleirio o'm hamgylch. 

7 A mi a syrthiais ar y ddaear, 
ac a glywais lais yn dywedyd wrth- 
yf, Saul, Saul, paham yr wyt yn 
fy erlid 

8 A minnau a attebais, Pwy wyt ti, 
O Arglwydd? Yntau a ddywedodd 
wrthyf, Myfi yw Iesu o Nazareth, 
yr hwn yr wyt ti yn ei erlid. 

9 Hefyd “y rhai oedd gyd â myfi 
a welsant y goleuni yn ddïau, ac 
a ofnasant; ond ni chlywsant hwy 
lais yr hwn oedd yn llefaru wrthyf. 

10 Ac myfi a ddywedais, Beth a 
wnaf, O Arglwydd? A'r Arglwydd 
a ddywedodd wrthyf, Cyfod, a dos 
i Damascus; ac yno y dywedir i ti 
bob peth a'r a ordeiniwyd i tì eu 
gwneuthur. 

ll A phryd nad oeddwn yn gwel- 


frodyr, a_ thadau, 
fy. amddiffyn 


Paul a safodd ar y grisiau, ac a | ed gan ogoniant y goleuni hwn- 


zgmneidiodd â llaw ar y bobl. Aa | nw, “a'r rhai oedd gyd â mi yn 


1046 u 





Pawl yn mynegi 


Anno 
DOMINI 
60. 


a pen. 7. 2. 


b pen, 21, 


2 Cor. ll. 
) 


c Dent. 33. 


3. 

Luc 10. 39. 
d pen. 5. 94. 
e Gal. 1.14. 
í Rhuf. 10. 


e pen. 8. . 
h pon. 9. 2. 


1! pen. 9. 3, 
a,26. 12. 


k pen. 9. 7. 
Dan. 10. 7. 


2 Gr. myfl, 


yn cael fy 
ago €r- 


llaw gan y 
rhai oedd 
gyd â mi. 





| y modd y troisid 


| Anno 
DOMINI 
62. 


ì pen, 9. 17. 


m pen. 20. 
16. 


n]1Cor.9.1. 
a1. 8. 

9 pen, 9. 14. 
aT. ô2. 


$ amcanu? 


P pen. 9. 20. 


ì 
| 2 Matt. 10. 
14, 
rad. 4. 


spen. 7. 58. 
as.l. 


€pen. 9. 15. 
| alo.2. 
| Gal.1.15. 


| 


| 
i 7 nen. 16. 
Jj. 


fy nhywys erbyn fy llaw, myfi a 
ddeuthum i Damascus. 

12 Ac 'un Ananïas, gwr defosiynol 
yn ol y ddeddf, ac iddo air da gan 
yr Iuddewon oll a'r oeddynt yn 
preswylio 1/20, 

13 A ddaeth attaf, ac a safodd 
ger llaw, ac a ddywedodd wrthyf, 
Y brawd Saul, cymmer dy olwg. 
Ac mi a edrychais arno yn yr awr 
honno. 

l4 Ac efe a ddywedodd, Duw ein 
iadau ni "a'th rag-ordeiniodd di 
i wybod ei ewyllys ef, ac i " wel- 
ed 9 y Cyfiawn hwnnw, ac ìi glywed 
lleferydd ei enau ef. 

15 Canys ti a fyddi dyst iddo 
wrth bob dyn, o'r pelhau a welaist 
ac a glywaist. 

16 Ac yr awrhon beth yr wyt ti 
vyn ei *aros? cyfod, bedyddier di, 
a golch ymaith dy bechodau, gan 
alw ar enw yr Arglwydd. 

17 A P darfu, wedi i mi ddyfod yn 
fy ol i Jerusalem, fel yr oeddwn yn 
gweddïo yn y deml, i mi syrthio 
mewn llewyg ; 

18 A'i weled ef yn dywedyd wrth- 
yf, “Brysia, a dos ar frys allan o 
Jerusalem: o herwydd ni dderbyn- 
iant dy dystiolaeth am danaf fi. 

19 A minnau a ddywedais, O Ar- 
glwydd, ' hwy a wyddant fy mod 
1 yn carcharu, ac yn baeddu ym 
mhob synagog, y rhai a gredent 
ynot fi : 

20 *A phan dywalltwyd gwaed 
Stephan dy ferthyr di, yr oeddwn 
i hefyd yn sefyll ger llaw, ac yn 
cydsynio i'w ladd ef, ac yn cadw 
dillad y rhai a'i lladdent ef. 

21 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Dos ymaith: *canys mi a'th anfonaf 
ym mhell at y Cenhedloedd. 

22 A hwy a'i gwrandawsant ef hyd 


.|y gair hwn; a hwy a godasant eu 


llef, ac a ddywedasant, " Ymaith â'r 
cyfryw un oddi ar y ddaear: canys 
nid cymmwys ” ei fod ef yn fyw. 

293 Ac fel yr oeddynt yn llefain, 
ac yn bwrw ew dillad, ac yn taflu 
llwch i'r awyr, 

24 Y pen-capten a orchymynodd 
ei ddwyn ef i'r castell, gan beri ei 
holi ef trwy fflangellau ; fel y gallai 
wybod am ba achos yr oeddynt yn 
llefain arno felly. 

25 Ac fel yr oeddynt yn ei rwymo 
ef â charreiau, dywedodd Paul wrth 
y canwriad yr hwn oedd yn sefyll 
ger llaw, J Ai rhydd i chwi fllangellu 





1047 


YR ACTAU, XXIII. 








ef vr ffydd. 


gwr o Rufeiniad, ac heb ei gon- 
demnio hefyd ? 

26 A phan glybu y canwriad, efe 
a aeth ac a fynegodd i'r pen-capten, 
gan ddywedyd, Edrych beth yr wyt 
yn ei wneuthur: canys Rhufeiniad 
yw y dyn hwn. 

27 A'r pen-capten a ddaeth, ac a 
ddywedodd wrtho, Dywed i mi, ai 
Rhufeiniad wyt íi? Ac efe a ddy- 
wedodd, I&. 

28 A'r pen-capten a attebodd, A 
Swm mawr y cefais i y ddinas-fraint 
hon. Eithr Paul a ddywedodd, A 
minnau a anwyd jy» freiniol. 

29 Yn ebrwydd gan hynny yr 
ymadawodd oddi wrtho y rhai oedd 
ar fedr ei *holi: a'r pen-capten 
hefyd a ofnodd, pan wybu ei fod ef 
yn Rhufeiniad, ac oblegid darfod 
iddo ei rwymo ef. 

30 A thrannoeth, ac efe yn ewyll- 
ysio gwybod hysbysrwydd am ba! 
beth y cyhuddid ef gan yr Iuddew-' 
on, efe a'i gollyngodd ef o'r rhwym- | 
au, ac a archodd i'r arch-offeiriaid 
a'u cynghor oli ddyïod yno; ac efe 
a ddug Paul i waered, ac a'i gosod- 
odd ger eu bron hwy. | | 


PENNOD XXHI. 


1 Paul yn aileb drosto eî hun, 2 Ananïas yn 
gorchymyn eî daro ef. T7. Ymryson ym mysg 
ei gyhuddwyr ef. 11 Duw yn ci gysuro ef. 
14 Yr Iuddewon yn cynllwyn îddo; 20 a 
dangos hynny ŵ'r pen-capten : 2i ynlau yn ei 
anfon ef at Ffeliz y rhaglaw. 

PHAUL, yn edrych yn graff 
ar y cynghor, a ddywedodd, 

Ha wŷr frodyr, *mi a wasanaethais 

Dduw mewn pob cydwybod dda, 

hyd y dydd heddyw. 

9 A'r arch-offeiriad Ananïas a 
archodd i'r rhai oedd yn sefyll yn 
ei ymyl, P ei daro ef ar ei enau. 

3 Yna y dywedodd Paul wrtho, 
Duw ath dery di, bared wedi ei 
wŷn-galchu: canys a ydwyt ti yn 
eistedd i'm barnu i yn ol y ddeddf, 
acchan droseddu y ddeddf yn peri 
fy nharo i? 

4 Ar sefyllwyr a ddywedasant 
wrtho, A ddifenwi di arch-offeiriad 
Duw £ 

5 A dywedodd Paul, Ni wyddwn 
i, frodyr, mai yr arch-offeiriad oedd 
efe: canys ysgrifenedig yw, î Na 
ddywed yn ddrwg am bennaeth dy 
bobl. 

6 A phan wybu Paul fod y naill 
ran o'r Saduceaid, a'r llall o'r Pha- 
riseaid, efe a lefodd yn y cynghor, 





4 arteithio, 





& pen. 24, 
2 Tim. 1432 


bJ Bren.22, 


Jer. 20. 2. 
Ioan 18. 
DJ 


c Lef. 19. 
Her. 
La 25.1, 


d Exod. 22, 
28. 













Paul ger bron Ananïas. 


Anno | 


Ha w$r frodyr, Pharisead wyf fi, 
uen N. mab U'. Hi risead ; fam obaith ac 
aru MR adgyfodiad y meirw yr ydys yn fy 
B,2l _ — marnu 
Phi.5.5.| 7 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
'F2.6 "|bu ymryson rhwng y Phariseaid a'r 

Saduceaid : a rhannwyd y llïaws. 

8 Canys y Saduceaid yn wir a 
ddywedant nad oes nac adgyfod- 
iad, nac angel, nac yspryd: eithr y 
Phariseaid sydd yn addef pob un 
o'r ddau. 

9 A bu llefain mawr : a'r ysgrifen- 
yddion o 74m y Phariseaid a godas- 
anti fynu, ac a ymrysonasant, gan 
ddywedyd, "Nid ydym mi yn cael 
dim drwg yn y dyn hwn: eithr os 
yspryd a lefarodd wrtho, neu ang- 
.| el, “nac ymrysonwn â Duw. 

10 Ac wedi cyfodi terfysg mawr, 
y pen-capten, yn ofni rhag tynnu 
Paul yn ddrylliau ganddynt, a 
archodd i'r milwyr fyned i waered, 
ai gipio ef ou plith hwynt, a'i 
ddwyn i'r castell. 

l ' Yr ail nos yr Arglwydd a saf- 
odd ger llaw iddo, ac a ddywedodd, 
Paul, cymmer gysur: canys megis 
y tystiolaethaist am danaf fi yn Je- 
rusalem, felly y mae yn rhaid ì ti 
dystiolaethu yn Rhufain hefyd. 

12 A phan aeth hi yn ddydd, 
mrhaì or luddewon, wedi llunio 


& Mat. 22. 
OR 
Marcl2. | 
l . | 
Luc 20.27. | 


I pen. 18. 9, 


| mad. 2], 90, 


ain *â «lïofryd, gan ddywedyd na 
fwyttâent ac nad yfent nes iddynt 
ladd Paul. 

13 Ac yr oedd mwy ua deugain o'r 
rhai a wnaethant y cynghrair hwn. 

14 A hwy a ddaethant at yr arch- 
offeiriaid a'r henuriaid, ac a ddy- 
wedasant, Ni a'n rhwymasom ein 


| dan fell- 
dith. 


YR ACTAU, XXIII. 





Anfon Paul i Cesarea. 


at y pen-capten; ac a ddywedodd, | _ Anno 

Paul y carcharor a'm galwodd i atto, | DOMINI 
ac a ddymunodd arnaf ddwyn y gwr 
ieuangc yma attat ti, yr hwn sydd 
ganddo beth i'w ddywedyd wrthyt. 

19 A'r pen-capten a'i cymmerodd 
ef erbyn ei law, ac a aeth. âg ef o'r 
neilldu, ac a ofynodd, Beth yw yr 
hyn sydd gennyt i'w fynegi i mi? 

20 Ac efe a ddywedodd, "Yr Iudd- 
ewon a gyd-fwriadasant ddeisyf 
arnat ddwyn Pauli waered y fory 
i'r cynghor, fel pe baent ar fedr 
ymofyn yn fanylach yn ei gylch ef. 

21 Ond na chyttuna di â hwynt; 
canys y mae yn cynllwyn iddo fwy 
na deugeinwr o honynt, y rhai a 
roisant ddïofryd, *na bwytta nac 
yfed, nes ei ladd ef: ac yn awr 
maent hwy yn barod, yn disgwyl 
am addewid gennyt ti. 

22 Y pen-capten gan hynny a 
ollyngodd y gwr ieuangc ymaith, 
wedi gorchymyn iddo *na ddywedai 
i neb, ddangos o hono y pethau! 
hyn iddo ef. o honot y 

23 Ac wedi galw atto ryw ddau 
ganwriad, efe a ddywedodd, Parot- 
tôwch ddau cant o filwyr, i fyned 
hyd yn Cesarea, a deg a thri ugain 
o wŷr meirch, a deucant o ffyn- 
wewyr, ar y drydedd awr or nos ; 

24 A pharottôwch ysgrubliaid 2dd- 
ynt i osod Paul arnynt, i'w ddwyn 
ef yn ddïogel at Ffelix y rhaglaw. 

25 Ac efe a ysgrifenodd lythyr, yn 
cynnwys yr ystyriaeth yma : 

26 Claudius Lysias at yr ardderch- 
occaf raglaw Ffelix, yn anfon an- 
nerch. 

27 9Y gwr hwn a ddaliwyd gan 





n ad, 12, 


3 Neu, 
fwytlaent 
ac nad 


yfent. 


4 Gwel na 


pethau 
hyn â mi. 


o pen, 2i. 39, 


yr Iuddewon, ac a fu agos a'i ladd 


hunain â dïofryd, na archwaethem | 


ddim hyd oni laddem Paul. 
15 Yn awr gan hynny hysbyswch 
gyd â'r cynghor i'r pen-capten, fel y 


dygo efe ef i waered y fory attoch | 
chwi, fel pe byddech ar fedr cael 


gwybod yn fanylach ei hanes ef: a 


ninnau, cyn y delo efe yn agos, ydym ; 


barod i'w ladd ef. 
16 Eithr pan glybu mab chwaer 
Paul y cynllwyn yma, efe a aeth i 
|mewn i'r castell, ac a fynegodd i 
Paul. 
17 A Phaul a alwodd un o'r can- 
wriaid atto, ac a ddywedodd, Dwg 


cyfarfod, a'u rhwymasant eu hun- 
y gwr ieuangc hwn at y pen-cap- 


ten; canys y mae ganddo beth i'w 


fynegi iddo. 
18 Ac efe a'i cymmerth ef, ac a'i dug 





1043 


— —— 


ganddynt; ac a achubais i, gan 
ddyfod â llu arnynt, gwedi deall 
mai Rhufeiniad oedd. 

28 A chan ewyllysio gwybod yr 
achos yr oeddynt yn achwyn arno, 
mi ai dygais ef i waered i'w cyng- 
hor hwynt: 

29 Yr hwn y cefais fod yn achwyn 
arno am ?arholion o'u cyfraith hwy, 
heb fod un cŵyn arno yn haeddu 
angau, neu rwymau. 

30 A phan fynegwyd i mi fod 
yr Iuddewon ar fedr cynllwyn i'r 
gwr, myfi ai hanfonais ef allan o 
law attat ti; ac a rybuddiais y 
cyhuddwyr i ddywedyd y pethau 
oedd yn ei erbyn ef ger dy fron 
di. Bydd iach. 

31 Yna y milwyr, megis y gor-| 


5 g»oestiyn- 
au. 


——————— . — 





Tertiitus yn e gyhuddo. 


Anno 
DOMINI 
—. 60. 





a pen. 23, 2. 


b pen.21.28. 


chymynasid iddynt, a gymmerasant 
Paul, ac a'ê dygasant o hyd nos i 
Antipatfris. 

32 A thrannoeth, gan adael i'r 
gwŷr meirch fyned gyd âg ef, hwy 
a ddychwelasant i'r castell: 

33 Y rhai, gwedi dyfod i Cesarea, 
a rhoddi y llythyr at y rhaglaw, a 
osodasant Paul hefyd ger ei fron ef. 

94 Ac wedi i'r rhaglaw ddarllen gj 
llythyr, ac ymofyn o ba dalaeth yr 
oedd efe: a gwybod mai o Cilicia 
yr ydoedd ; 

35 Mi ath wrandawaf, eb efe, 
pan ddelo dy gyhuddwyr hefyd. Ac 
efe a orchymynodd ei gadw ef yn 
nadleudy Herod. 


PENNOD XXIV. 
1 Paul, wedi eî gyhuddo gan Tertŵlus ŷn ar- 
eithiwr, 10 yn aíteb dros eí fuchedd a'i 
athrawiaeth: 24 yn pregethu Orist ŵr rhag- 
law a'i wraîg. 26 Y rhaglaw yn gobeithio 
cael gwobr, eithr yn ofer : 2T ac o'r diwedd, 
wrth fyned allan o'i swydd, yn gadael Paul 
y'ngharchar. 
Av ar ol pìm niwrnod, y daeth 
2 Ananïas yr arch-offeiriad i 
waered, a'r henuriaid, ac un Ter- 
tìlus, areithiwr ; y rhai a ymddang- 
osasant ger bron y rhaglaw yn 
erbyn Paul. 

2 Ac wedi ei alw ef ger bron, Ter- 
tìulus a ddechreuodd & gyhuddo ef, 
gan ddywedyd, 

3 Gan ein bod ni yn cael trwot 
ti heddwch mawr, a: bod. pethau 
llwyddiannus i'r genedl hon frwy 
dy ragwelediad di, yr ydym ni yn 
gwbl, ac ym mhob man, yn eu cyd- 
nabod, O ardderchoccaf Ffelix, gyd 
â phob diolch. 

4 Eithr, fel na rwystrwyf di ym 
mhellach, yr ydwyf yn deisyf arnat, 
o'th hynawsedd, wrandaw arnom ar 
fyr eiriau. 

5 Oblegid ni a gawsom y gwr hwn 
yn bla, ac yn cyfodi terfysg ym 
mysg yr holl Iuddewon trwy y byd, 
ac yn ben ar sect y Nazareniaid: 

6 PYr hwn a amcanodd halogi y 
deml: yr hwn hefyd a_ ddaliasom 
nì, ac a fynnasem eì farnu yn ol 
ein cyfraith ni. 

7 Eithr Lysias y pen-capten a 
ddaeth, a thrwy orthrech mawr a'£ 
dug ef allan o'n dwylaw ni, 

8 Ac a archodd i'w gyhuddwyr 
ddyfod ger dy fron di: gan yr hwn, 
wrth ei holi, y gelli dy hun gael 
gwybodaeth o'r holl bethau am y 
rhai yr ydym ni yn achwyn arno. 

9 A'r Iuddewon a gydsyniasant 


1043 


YR ACTHSU, XNMJW. 





Amddiffyniad Paul. 


hefyd, gan ddywedyd fod y pethau 
hyn felly. 

10 A Phaul a attebodd, wedi i'r 
rhaglaw amneidio arno i ddywed- 
yd, Gan i mi wybod dy fod di yn 
farnwr i'r genedl hon er ys llawer 
o flynyddoedd, yr ydwyf yn fwy 
cysurus yn atteb trosof fy hun. 

lI Canys ti a elli wybod nad oes 
dros ddeuddeg diwrnod er pan 
ddeuthum i fynu i addoli yn Je- 
rusalem. 

12 “Ac ni chawsant fi yn y deml yn | 
ymddadleu â neb, nac yn gwneuth- 
ur terfysg i'r bobl, nac yn y syna- 
gogau, nac yn y ddinas: 

13 Ac ni allant brofi y pethau y 
maent yn awr yn achwyn arnaf o'u 
plegid. 

14 Ond hyn yr ydwyf yn ei gyffesu 
i ti, mai yn ol “y ffordd y maent 
hwy yn ei galw yn heresi, felly yr 
wyf fi yn addoli Duw fy nhadau; 
gan gredu yr holl bethau sydd 
ysgrifenedig yn y ddeddf a'r pro- 
phwydi; 

l5 A chennyf obaith ar Dduw, 
yr hon y mae y rhai hyn eu hunain 


Anno 
DOMINI 
60. 





AD, 
pan dde- 
chreuodd, 





d Edrych | 
Amos$8.14. | 
pen, 9. 2. 





yn ei disgwyl, *y bydd adgyfodiad |<D"n.12.2 
y meirw, iT cyfiawnion ac i'r ang-| 2». 
hyfiawnion. 

16 Ac fyn hyn yr ydwyf fi fy hun 
yn ymarfer, I gael cydwybod ddi- 
rwystr tu ac at Dduw a dynion, 
yn wastadol. 

17 Ac ar ol llawer o ílynyddoedd, 
£y deuthum i wneuthur elusenau |'yeaeiu 
i'm cenedl, ac offrymmau. | Rhuf 15. 

18 " Ar hynny rhai o'r Inddewon 0 | Gal.2.10. 
Asia a'm cawsant i wedi fy nglan- |'«tee. rt 
hâu yn y deml, nid gyd â thorf na 
therfysg. 

19 Y rhai a ddylasent fod ger dy 
fron di, ac achwyn, os oedd gan- 
ddynt ddim i'm herbyn. 

20 Neu, dyweded y rhai hyn eu 
hunain, os cawsant ddim camwedd 
ynof, tra fôm i yn sefyll o flaen 
y cynghor ; 

21 Oddi eithr yr un llef hon a 
lefais pan oeddwn yn sefyll yn eu 
plith ; 'Am adgyfodiad y meirw y'm J!pen- 22. 6 
bernir heddyw gennych. 

92 Pan glybu Ffelix y pethau 
hyn, efe au hoedodd hwynt, gan 
wybod yn hysbysach y pethau a 
berthynent i'r ffordd honno; ac a 
ddywedodd, Pan ddêl Lysias y pen- 
capten i waered, mi a gâf wybod 
eich matterion chwi yn gwbl. 

23 Ac efe a archodd i'r canwriad 


fpen. 23. 1, 


| 
















Ffeliz yn dychrynu. YR ACTAU, XXV. 


Anno | gadw Paul, a chael o hono es- 
DOMIN mwythdra; ac “na lesteiriai neb 
o'r eiddo ef i'w wasanaethu, nac 
i ddyfod atto. 

24 Ac ar ol talm o ddyddiau, y 
daeth Ffelix, gyd â'i wraig Drusìla, 
yr hon ydoedd Iuddewes, ac a yr- 
rodd am Paul, ac a'i gwrandawodd 
ef ynghylch y ffydd yng Nghrist. 

25 Ac fel yr oedd efe yn ymres- 
ymmu am gyfiawnder, a dirwest, a'r 
farn a fydd, Ffelix a ddychrynodd, 
ac a attebodd, Dos ymaith ar hyn 
O amser; a phan gaffwyf fi amser 
cyfaddas, mi a alwaf am danat. 

26 A chan obeithio hefyd y rhodd- 
1d arian iddo gan Paul, er ei ollwng 
ef yn rhydd: o herwydd paham efe 
a anfonodd am dano yn fynychach, 
ac a chwedleuodd âg ef. 

A.D.62| 27 Ae wedi cyflawni dwy flyn- 

edd, y dacth Porcius Ffestus yn 

ipen.25.9, lle Ffelix. A 'Ffelix, yn ewyllysio 

gwneuthur cymmwynas i'r Iuddew- 
on, a adawodd Panl yn rhwym. 


PENNOD XXV. 


2 Yr Iuddewon yn achwyn ar Paul ger bron 

' Ffeslus: S$ ac yntau yn atteb drosto eî hun, 
11 ac yn appelio at Cesar: 14 ac wedi hynny 
Ffestus yn hysbysu eî achos ef ŵr brenhin 
Agrîppa, 29 a'i ddwyn ef ger bron. 2b Fes- 
(us yn eí ddiheuro ef, na wnaethai efe ddim 
a, haeddai farwolaeth. 


|n gan hynny, wedi dy- 

fod i'r dalaeth, ar ol tri diwr- 
nod a aeth i fynu ìi Jerusalem o 
Uesarea. 

2hysbysodd.|. 2 Yna yr “ymddangosodd yr arch- 
offeiriad a phennaethiaid yr Iudd- 
ewon ger ei íron ef, yn erbyn Paul, 
ac a ymbiliasant âg ef, 

3 Gan geisio ffafr yn ei erbyn ef, 
fel y cyrchai efe ef i Jerusalem, 
gan wneuthur cynllwyn i'w ladd 
cf ar y ffordd. 

4 A Ffestus a attebodd, y cedwid 


k pen.27. 3. 
a 28. 16, 


Paul yn Cesarea, ac yr âi efe ei 
hun 420 ar fyrder. 

5 Y rhai gan hynny a allant yn 
eich mysg, eb efe, deuant i waered 
gyd â m4, ac od oes dim drwg yn 
y gwr hwn, cyhuddant ef. 

SNeu Ac | 6A phryd na thrigasai efe gyd â 

“vedi trigo « 

yn eumysg | hwy dros ddeng niwrnod, efe a aeth 

deng 1 waered i Cesarea; a thrannoeth 

niwrnod. |efe a eisteddodd yn yr orsedd, ac 
a archodd ddwyn Paul atto. 

7 Ac wedi ei ddyfod, yr Iuddewon 
a ddaethent o Jerusalem i waered, a 
safasant o'i amgylch, ac a ddygasant 
lawer o achwynion trymion yn er- 

byn Paul, y rhai nis gallent eu profi. 


1050 





8 Ac yntau yn ei amddiffyn ei hun, 
2 Ni phechais i ddim, nac yn erbyn 
cyfraith yr Iuddewon, nac yn erbyn 
y deml, nac yn erbyn Cesar. 


— 


Paul yn appelio 


Anno 
DOMINI 
62. 


a pen, 6. 13, 
a.24. 12, 


& a 29. 7. 
9 Eithr Ffestus, Pyn chwennych |bpen.2&.27. 
y y 


dancos ffafr i'r Iuddewon, a at- 
tebodd Paul, ac a ddywedodd, A 
fynni di fyned i fynu i Jerusalem, 
i'th farnu yno ger fy mron i am 
y pethau hyn? 

10 A Phaul a ddywedodd, O flaen 
gorsedd-faingc Oesar yr wyf fì yn 
sefyll, lle y mae yn rhaid fy marnu: 
ni wneuthum i ddim cam â'r Iudd- 
ewon, megis y gwyddost tì yn dda. 

ll “Canys os ydwyf yn gwneuth- 
ur cam, ac os gwneuthum ddim yn 
haeddu angau, nid wyf yn gwrthod 
marw : eithr onid oes dim o'r peth- 
au y mae y rhai hyn yn fy nghy- 
huddo, ni ddichon neb fy rhoddi 
iddynt. * Appelio yr wyf at Cesar. 

12 Yna Ffestus, wedi ymddiddan 
âr cynghor, a attebodd, A appel- 
iaist ti at Cesar? at Cesar y cei 
di fyned. 

l3 Ac wedi talm o ddyddiau, 
Agrippa y brenhin a Bernice a 
ddaethant i Cesarea i gyfarch Ffes- 
tus. 

14 Ac wedi iddynt aros yno lawer 
o ddyddiau, Ffestus a fynegodd i'r 
brenhin hanes Paul, gan ddywedyd, 
* Y mae yma ryw wr wedi ei adael 
gan Ffelix y'ngharchar: 

15 Ynghylch yr hwn, pan yr oedd- 
wn yn Jerusalem, yr *ymddangos- 
odd arch-offeiriaid a henuriaid yr 
Iuddewon ger bron, gan ddeisyf 
cael barn yn ei erbyn ef. 

16 I'r rhaì yr attebais, nad oedd 
arfer y Rhufeinwyr roddi neb rhyw 
ddyn i'w ddifetha, nes cael o'r cy- 
huddol ei gyhuddwyr yn ei wyneb, 
a chael lle i'w amddiffyn ei hun 
rhag y cŵyn. 

l7 Wedi eu dyfod hwy yma gan 
hynny, heb wneuthur dim oed, tran- 
noeth mi a eisteddais ar yr orsedd- 
faingc, ac a orchymynais ddwyn y 
gwr ger bron. 

18 Am yr hwn ni ddug y cyhudd- 
wyr ê fynu ddim achwyn o'r pethau 
yr oeddwn i yn tybied: 

19 Ond yr oedd ganddynt yn ei 
erbyn ef ryw ymofynion ynghylch 
eu coel-grefydd eu hunain, ac yng- 
hylch un Iesu a fuasai farw, yr hwn 
a daerai Paul ei fod yn fyw. 


* E 6 
20 A myfi, yn *anhysbys i ymoîyn | ynghych 


am hyn, a ddywedais, a fynnai efe 


cpen. 18. 14. 


d pen.26. 32, 


epen. 24,27. 


4 Nen, 
hysbysodd, 
















y cyfryw 
gwestiwn. 





at Cesan. 


Anno 
OMINI 
62. 


fyned i Jerusalem, a'i farnu yno 
am y pethau hyn. 

21 Eithr gwedi i Paul appelio i'w 
6Neu,farm.| 9adw i êwybyddiaeth Augcustus, mi 
a erchais ei gadw ef hyd oni allwn 
ei anfon ef at Oesar. 

22 Yna fAgrippa a ddywedodd 
wrth Ffestus, Minnau a ewyllysiwn 
glywed y dyn. Yntau a ddywed- 
odd, Ti a gei ei glywed ef y fory. 

23 'Trannoeth gan hynny, wedi 
dyfod Agrippa a Bernice, â rhwysg 
fawr, a myned i mewn i'r orsedd, 
â'r pen-capteniaìd, a phendefizion 
y ddinas, wrth orchymyn Ffestus 
fe a ddygwyd Paul ger bron. 

294 A Ffestus a ddywedodd, O 
frenhin Agrippa, a chwi wŷr oll 
sydd gyd â ni yn bresennol, chwi 
a welwch y dyn hwn, oblegid pa 
un y galwodd holl lïaws yr Iudd- 
ewon arnaf fi, yn Jerusalem ac 
yma, gan lefain “na ddylai efe fyw 
yn hŵy. 

25 Eithr pan ddeallais "na wnaeth- 
ai efe ddim yn haeddu angau, ac 
yntau ei hun wedi appelio at Au- 
gustus, mi a fernais ei ddanfon ef. 

26 Am yr hwn nìd oes gennyf 
ddim sicrwydd i'w ysgrifenu at fy 
arglwydd. O herwydd paham mi 
a'i dygais ef ger eich bron chwi, ac 
yn enwedig ger dy fron di, O fren- 
hin Agrippa; fel, wedi ei holi ef, 
y caffwyf ryw beth i'w ysgrifenu. 

27 Canys allan o reswm y gwelaf 
fi anfon carcharor, heb hysbysu 
hefyd yr achwynion a fyddo yn ei 
erbyn ef. 

PENNOD XXVI. 
1 Paul, yngŵydd Agrippa, yn dangos eî fuch- 
edd o'i febyd; 12 ac mor rhyfeddol y iroisid 


D 





f Edrych 
pen. 9. 15. 


to 


& pen,22. 22. 


h pen. 25. 9, 
a 20. ôl. 


ac y galwesid ef î fod yn apostol. 24 Ffestus 
yn laerw eî fod ef wedî ynfydu: yntau ar 
hynny yn atteb yn llariaidd. 29 Agrippa ym 
mron myned yn Gristion. 31 Yr hoU gyn- 
nulleidfa yn eî farnu ef yn ddîeuog, 
CO Agrippa a ddywedodd wrth 
Paul, Y mae cennad i íi i ddy- 
wedyd drosot dy hunan. Yna Paul 
a estynodd ei law, ac a1 hamddiff- 
ynodd ei hun. 

2 Yr ydwyf yn fy nhybied fy hun 
yn ddedwydd, O frenhin Agrippa, 
gan fy mod yn cael fy amddiffyn fy 
hun ger dy fron di heddyw, am yr 
holl bethau yr achwynir arnaf gan 
yr Iuddewon : 

3 Yn bendifaddeu gan wybod dy 
fod di yn gydnabyddus âr holl 
ddefodau a'r holion sydd ym mhlith 
yr Iuddewon : o herwydd paham yr 


———XXXY Ŵ Ŵ 





YR ACTAU, XXVI. 








ydwyf yn deisyf arnat fy ngwran- 
daw i yn ddïoddefgar. 

4 Fy muchedd i o'm mebyd, yr 
hon oedd o'r dechreuad ym mhlith 
fy nghenedl yn Jerusalem, a ŵyr 
yr Iuddewon oll ; 

5 Y rhai a'm hadwaenent i o'r 
dechreu, (os mynnant dystiolaethu, ) 
mai yn ol *y sect fanylaf o'n cref- 
ydd ni y bŵm i fyw yn Phari- 
sead. 

6 Ac yn awr, am obaith ? yr add- 
ewid a wnaed i'n tadau gan Dduw, 
yr wyf yn sefyll i'm barnu : 

7 Ir hon addewid y mae ein 
deuddeg llwyth ni, *heb dor yn 
gwasanaethu Jew nos a dydd, 
yn gobeithio dyfod. Am yr hwn 
obaith yr achwynir arnaf, O frenhin 
Agrippa, gan yr Iuddewon. 

8 Pa beth? ai anghredadwy y 
bernir gennych chwi, y cyfyd Duw 
y meirw * 

9 Minnau yn wir a dybiais ynof fy 
hun, fod yn rhaid mi wneuthur 
llawer o bethau yn erbyn enw Iesu 
o Nazareth. 

10 c Yr hyn hefyd a wneuthum yn 
Jerusalem: a llawer o'r saint a geu- 
ais I mewn carcharau, wedi derbyn 
awdurdod gan yr arch-offeiriaid ; 
ac wrth eu difetha, mi a roddais 
farn yn ew herbyn. 

11 Ac ym mhob synagog yn fynych 
mi a'u cospais hwy, ac a4 cymhell- 
ais i gablu ; a chan ynfydu yn fwy 
yn eu herbyn, mi a'u herlidiais hyd 
ddinasoedd dïeithr hefyd. 

12 4 Ac yn hyn, a myfi yn myned i 
Damascus âg awdurdod a chennad 
oddi wrth yr arch-offeiriaid, 

13 Ar hanner dydd, O frenhin, ar 
y ffordd, y gwelais oleuni o'r nef, 
mwy na disgleirdeb yr haul, yn 
disgleirio o'm hamgylch, a'r rhai 
oedd yn ymdaith gyd â mi. 

14 Ac wedi i ni oll syrthio ar y 
ddaear, mi a glywais leferydd yn 
llefaru wrthyf, ac yn dywedyd yn 
Hebraeg, Saul, Saul, paham yr yd- 
wyt yn fy erlid i? Caled yw i ti 
wingo yn erbyn y symbylau. 

15 Ac mi a ddywedais, Pwy wyt 
ti, Arglwydd? Ac efe a ddywedodd, 
Myfi yw Iesu, yr hwn yr wy6 ti yn 
ei erlid. 

16 Eithr cyfod, a saf ar dy draed: 
canys i hyn yr ymddangosais i ti, 
i'th osod di yn weinidog ac yn dyst 
o'r pethau a welaist, ac o'r pethau 
yr ymddangosaf i ti ynddynt; 


Paul ger bron Agrippa. 


Anno 
DOMINI 
62. 





Mic. 7. 20, 
2 yn astud. 


c pen. 8, 3. 


d pen. 9, 3. 
a 22. 6. 





Amddiffyniad Paul 





EFph.l.11. 
2 


Col, 1.12. 


i Matt. 3. $. 


E pen, 21. 
a0. 


1] Cor. 15, 
o, 


Col. 1. 18. 
Dat.1. 5. 






m Luc 2.2, 


n 2 Bren. 9, 


1 Cor.4. 10. 


|o COT Ta i 





17 Gan dy wared di oddi wrth y 
bobl, a'r Cenhedloedd, at y rhai yr 
ydwyf yn dy anfon di yr awrhon, 

18 *l agoryd eu llygaid, ac 'i'w 


7. |trôoi o dywyllwch i oleunì, ac o 
'|feddiant Satan at Dduw ; fel y der- 


l Petr 2.25. 


byniont faddeuant pechodau, a 
£chyfran ym mysg y rhai a sanct- 
eiddiwyd, trwy y ffydd sydd ynof íi. 

19 Am ba achos, O frenhin Agrip- 
pa, ni bŵâm anufudd ir weledigaeth 
nefol : 

20 Eithr ^mi a bregethais i'r rhai 
yn Damascus yn gyntaf, ac yn Je- 
rusalem, a thros holl wlad Judea, 
ac 1'r Cenhedloedd ; ar iddynt edi- 
farhâu, a dychwelyd at Dduw, a 
gwneuthur !gweithredoedd addas i 
edifeirwch. 

21 O achos y pethau hyn “yr Iudd- 
ewon a'm daliasant i yn y deml, ac 
a geisiasant fy lladd $ â dwylaw 
eu hun. 

22 Am hynny, wedi i mi gael help 
gan Dduw, yr wyf fi yn aros hyd y 
dydd hwn, gan dystiolaethu i fychan 
a mawr, ac heb ddywedyd dim am- 
gen nag â ddywedasai y prophwydi 
a Moses y delent ì ben ; 

23 Y dïoddefai Crist, ac 'y byddai 
efe yn gyntaf o adgyfodiad y meirw, 
ac my dangosai oleuni i'r bobl, ac 
i'r Cenhedloedd. 

24 Ac fel yr oedd efe yn dywedyd 
y pethau hyn trosto, Ffestus a ddy- 
wedodd â llef uchel, Paul, Pyr wyt 
ti yn ynfydu ; llawer o ddysg sydd 
yn dy ymu di yn ynfyd. 

25 Ac efe a ddywedodd, Nid wyf 
fi yn ynfydu, O ardderchoccaf Ffes- 
tus; eithr geiriau gwirionedd a 
sobrwydd yr wyf fi yn eu hadrodd. 

26 Canys y brenhin a ŵyr oddi 
wrth y pethau hyn, wrth yr hwn 
yr wyf fi yn llefaru yn hŷf: o her- 
wydd nid wyf yn tybied fod dim o'r 
pethau hyn yn guddiedig rhagddo; 
OD[uu nid mewn congl y gwnaed 
1yn. 

27 O írenhin Agrippa, A wyt ti 
yn credu i'r prophwydi? Mi a wn 
dy fod yn credu. 

28 Ac Agrippa a ddywedodd wrth 
Paul, Yr wyt ti o fewn ychydig i'm 
hennill i fod yn Gristion. 

29 A Phaul a ddywedodd, "Mi a 
ddymunwn gan Dduw, o fewn ych- 
ydig, ac yn gwbl oll, fod nid tydi 
yn unig, ond pawb hefyd a'r sydd 
yn fy ngwrandaw heddyw, yn gyf- 


ryw ag wyf fi, ond y rhwymau hyn.. 


1052 


YR ACTAU NGEGS'VNM 









30 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
cyfododd y brenhin, a'r rhaglaw, a 
Bernice, ar rhaì oedd yn eisted 
gyd â hwynt: | 

31 Ac wedi iddynt fyned o'r neilldu, 
hwy a lefarasant wrth eu gilydd, gan 
ddywedyd, PNid yw y dyn hwn yn 
gwneuthur dim yn haeddu angau, 
neu rwymau. 

92 Yna y dywedodd Agrippa wrth 
Ffestus, Fe allasid gollwng y dyn 
yma ymaith, <oni buasai iddo ap- 
pelio at Cesar. 

PENNOD XXVII. 

1 Paul, wrth. forio tu a Rhufain, 10 yn rhag- 
ddywedyd perygl y daith; 11 ac heb gae eî 
goelio : 14 hwythau yn cael eu taflu draw ac 
yma gan y dymmesil: 41 y llong yn torri 
arnynt; 22, 94, 44. ac er hynny maent yn 
dyfod ŵ gyd â dîr yn ddiangol. 
PHAN 2“gyttunwyd forio o 
honom ymaith i'r Ital, hwy a 
roisant Paul, a rhyw garcharorion 
eraill, at ganwriad ai enw Julius, 
o fyddin Augustus. 

2 Ac wedi dringo i long o Adra- 
myttìum, ar fedr hwylioi dueddau 
Asia, ni a aethom allan o'r porth- 
ladd ; a chyd â ni yr oedd P Aristar- 
chus, Macedoniad o Thessalonica. 

3 A thrannoeth ni a ddygwyd i 
waered ì Sidon. A Julius a ym- 
ddâc “yn garedigol tu ag at Paul, 
ac a roddes iddo gennad i fyne 
at ei gyfeillion i gael ymgeledd. 

4 Ac wedi myned oddi yno, ni a 
hwyliasom dan Cyprus, am fod y 
gwyntoedd yn wrthwynebus. 

5 Ac wedi hwylio o honom dros y 
môr sydd ger llaw Oilicia a Pham- 
phylia, nì a ddaethom i Myra, dinas 
yn Lycia. 

6 Ac yno y canwriad, wedi cael 
llong o Alexandria yn hwylio i'r 
Ital, a'n gosododd ni ynddi. 

7 Ac wedi i ni hwylio yn anniben 
lawer o ddyddiau, a dyfod yn brin 
ar gyfer Onidus, am na adawai y 
gwynt I nì, ni a hwyliasom îs law 
Z Creta, ar gyfer Salmone, 

8 Ac wedt ê mê yn brin fyned 
heibio iddi, ni a ddaethom i ryw 
le a elwir, Y porthladdoedd pryd- 
ferth, yr hwn yr oedd dinas Lascea 
yn agos iddo. 

9 Ac wedi i dalm o amser fyned 
heibio, a bod morio weithian yn 
enbyd, o herwydd hefyd ddarfod 
yr *ympryd weithian, Paul a gyng- 
horodd, 

10 Gan ddywedyd wrthynt, Ha 
wŷr, yr wyf yn gweled y bydd yr 


ger bron» Agrippa. 


Anno 
DOMINI 
02. 





P pen, 23, 9, 
a 29020, 


a pen, CY. 1: 

apen, 25. 12. 

b pen, 19.29. 

cpen. 24, 22, 
d a 23. 16, 


2 Candia. 


3 Yr ym- 
pryd yd- 
oedd ar y 
degfed 
dydd o'r 
seithfed 


mis, 
Lef. 25. 215 
<M 


Le. 








Perygl Paw, yn eb 





Anno _ |hynt hon ynghyd â sarhâd a_choll- 
DOMINI od fawr, nid yn unig am y llwyth 
a'r llong, eithr am ein heinioes ni 
hefyd. 

ll Eithr y canwriad a gredodd i 
lywydd ac i berchen y llong, yn 
Da nag i'r pethau a ddywedid gan 

aul. 

12 A chan fod y porthladd yn 
anghyfleus i auafu, y rhan fwyaf 
a roisant gynghor i ymadaw oddi 
yno hefyd, os gallent ryw fodd gyr- 
haeddyd hyd Phenice, i auafu ymo; 
yr hwn sydd borthladd yn Creta, 
ar gyfer y dehau-orllewin, a'r go- 
gledd-orllewin. 

13 A phan chwythodd y deheu- 
wynt yn araf, hwynt-hwy yn tybied 
cael ew meddwl, gan godi hwyliau, 
a foriasant heibio yn agos i Creta. 

14 Ond cyn nemmawr * cyfododd 
yn ei herbyn hi wynt tymhestlog, 
yr hwn a elwir Euroclydon. 

15 A phan gipiwyd y llong, ac heb 
allu gwrthwynebu y gwynt, ni a 
ymroisom, ac a ddygwyd gyd âr 
gwynt. 

16 Ac wedi i ni redeg goris ynys 
fechan a elwir Clauda, braidd y 
gallasom gael y bâd: 

17 Yr hwn a godasant i fynu, ac 
a wnaethant gynnorthwyon, gan 
wregysu y llong oddi dani: a hwy 
yn ofni rhag syrthio ar sugn-draeth, 
wedi gostwng yr hwyl, a ddygwyd 
felly. 

18 A ni yn flin iawn arnom gan y 
dymmestl, drannoeth hwy a ysgafn- 
hasant y llong ; 

19 A'r trydydd dydd “bwriasom 
ân dwylaw ein hunain daclau y 
llong allan. 

20 A phan nad oedd na haul na 
Sêr yn ymddangos dros lawer o 
ddyddiau, a thymmestl nid bychan 
yn pwyso arnom, pob gobaith y 
byddem cadwedig a ddygwyd oddi 
arnom o hynny allan. 

21 Ac wedi bod hir ddirwest, yna 
y safodd Paul yn eu canol hwy, ac 
a ddywedodd, Ha wŷr, chwi a ddyl- 
asech wrandaw arnaf fi, a bod heb 
ymadaw o Creta, ac ennill y sarhâd 
yma a'r golled. 

22 Ac yr awrhon yr wyf yn eich 
cynghori chwi i fod yn gysurus: 
canys ni bydd colled am einioes 4m 
o honoch, ond am y llong yn unig. 

23 Canys safodd yn fy ymyl y nos 
hon angel Duw, yr hwn a'm piau, 
a'r hwn yr wyf yn ei addoli, 





â curodd, 


d Jonah 1. 
5. 


1053 


YR ACTAU, XXVII. 








24 Gan ddywedyd, Nac ofna, Paul; 


rhaid i ti sefyll ger bron Cesar:|P 


ac wele, rhoddes Duw i ti y rhai 
oll sydd yn morio gyd â thi. 

25 Am hynny, Aa wŷr, cymmer- 
wch gysur: canys yr wyf fi 
credu i Dduw, mai felly y bydd, 
yn ol y modd y dywedwyd i mi. 

26 Ond *mae yn rhaid ein bwrw 
ni i ryw ynys. 

27 Ac wedi dyfod y bedwaredd 
nos ar ddeg, fe a ddigwyddodd, a 
ni yn morio yn Adria, ynghylch 
hanner nos, dybied o'r morwyr eu 
bod yn nesâu i ryw wlad; 

289 Ac wedi iddynt blymio, hwy 
ai cawsant yn ugain gwrhyd: ac 
wedi myned ychydig pellach, a 
phlymio drachefn, hwy a'i cawsant 
yn bymtheg gwrhyd. 

29 Ac a hwy yn ofni rhag “i ni 
syrthio ar leoedd geirwon, wedi 
iddynt fwrw pedair angor allan o'r 
llyw, hwy a ddeisyfasant ei myned 
hi yn ddydd. 

30 Ac fel yr oedd y llongwyr yn 
ceisio ffoi allan o'r llong, ac wedi 
gollwng y bâd i waered i'r môr, yn 
rhith bod ar fedr bwrw angorau 
o'r pen blaen i'r llong, 

31 Dywedodd Paul wrth y canwr- 
iad ar milwyr, Onid erys y rhai 
hyn yn y llong, ni ellwch chwi fod 
yn gadwedig. 

32 Yna y torrodd y milwyr raffau 
y bâd, ac a adawsant iddo syrthio 
ymaith. 

33 A thra yr ydoedd hi yn dydd- 
hâu, Paul a eiriolodd ar bawb gym- 
meryd lluniaeth, gan ddywedyd, 
Heddyw yw y pedwerydd dydd ar 
ddec yr ydych chwi yn disgwyl, 
ac yn aros ar eich cythlwng, heb 
gymmeryd dim. 

34 O herwydd paham yr ydwyf yn 
dymuno arnoch gymmeryd llun- 
iaeth ; oblegid hyn sydd er iechyd 
i chwi : canys f blewyn i'r un o hon- 
och ni syrth oddi ar ei ben. 

35 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
efe a gymmerodd fara, ac 5a ddi- 
olchodd i Dduw yn eu gŵydd hwynt 
oll, ac a'z torrodd, ac a ddechreu- 
odd fwyífa. 

36 Ac yr oeddynt bawb wedi 
myned yn gysurol; a hwy a gym- 
merasant luniaeth hefyd. 

37 Ac yr oeddem yn y llong i 
gyd, yn ddau cant ac un ar bym- 
theg a thri ugain o eneidiau. 

38 Ac wedi eu digoni o luniaeth, 


ig 


Jordaith 4 Rufain. 

















e pen. 2S, 1, 















6 iddynt. 






















flBren.l,| 
Matt. 10, 
30. 







E1 Sam. 9, 
13 






Ioan 6. ll, 
1 Tim. 4, 


3, 4. 
























Y llong yn torri. YR ACTAU, XXVIII. Paul yn dyfod i Rufain. 
Amno _|hwy a yseafnhasant y llong, gan | 6 Ond yr oeddynt hwy yn disgwyl | _ Anno 
pop ae y a enith allan îr môr. iddo ef chwyddo, neu syrthio yn pPOMTM 

39 A phan aeth hi yn ddydd, nid | ddisymmwth yn farw. Eithr wedi 
oeddynt yn adnabod y tir: ond | iddynt hir-ddisgwyl, a gweled nad 
hwy a ganfuant ryw gilfach a glân | oedd dim niwed yn digwydd iddo, 
iddi; i'r hon y cynghorasant, os | hwy a newidiasant eu meddwl, ac 
gallent, wthio y llong iddi. ca ddywedasant mai duw oedd efe, | “pn 1 


2 Malta. 
a pen. 21. 
26. 


S$ grinellau. 


b Marc 16. 
18 


40 Ac wedi ìddynt “godi yr ang- 


- orau, "hwy a ymollyngasant i'r môr, 


ac a ollyngasant hefyd yn rhydd 
rwymau y llyw, ac a godasant yr 
hwyl i'r gwynt, ac a geisiasant y lân. 

41 Ac wedi 4 24 syrthio ar le deu- 
for-gyfarfod, Phwy a wthiasant y 
llong: a'r pen blaen iddi a lynodd, 
ac a safodd yn ddïysgog; eithr y 
pen ol a ymddattododd gan nerth 
y tonnau. 

42 A chynghor y milwyr oedd, ladd 
y carcharorion, rhag i neb o hon- 
ynt nofio allan, a dïange ymaith. 

43 Ond y canwriad, yn ewyllysio 
cadw Paul, a rwystrodd iddynt cu 
hamcan; ac a archodd i bawb a'r 
a fedrai nofio, ymfwrw yn gyntaf 47 
môr, a myned allan i'r tir: 

44 Ac i'r lleill, rhai ar ystyllod, ac 
eraill ar ryw ddrylliau o'r llong. 
Ac felly y digwyddodd ddyfod o 
bawb i dir yn ddïangol. 


PENNOD XXVHIIL 


1 Poul, wedi torri y long arno, yn cael eì 
dderbyn yn rhywiogaidd gan y barbariaid. 
5 Y wiber ar eî law ef heb wneuthur iddo 
niwed: $ ac ynlau yn iachâu llawer o glef- 
ydau yn yr ynys. 11 Hwyni-hwy yn myned 
ymailh tu a Rhufain. 11 Paul yn mynegi â'r 
Iuddewon achos eî ddyfodiad. 2&4 Wedi 
iddo bregethu, rhaî yn credu, a rhaî heb 
gredu: 90 ac yniau er hynny yn pregethu 
yno ddwy flynedd. 

Av wedi iddynt ddïangc, yna y 

gwybuant mai * Melita y gelwid 

& yr S. 

2 A'r barbariaid a ddangosasant 
i nì fwyneidd-dra nid bychan: o- 
blegid hwy a gynneuasant. dân, ac 
a'n derbyniasant ni oll o herwydd 
y gawod gynnrychiol, ac o herwydd 
yr oerfel. 

3 Ac wedi i Paul gynnull ynghyd 
lawer o *friw-wŷdd, a'u dodi ar y 
tân, gwiber a ddaeth allan o'r gwres, 
ac a lynodd wrth ei law ef. 

4 A phan welodd y barbariaid y 
bwystfil ynghrôg wrth ei law ef, 
hwy a ddywedasant wrth eu gilydd, 
Yn sicr llawruddiog yw y dyn hwn, 
yr hwn, er ei ddïangc o'r môr, ni 
adawodd dïaledd iddo fyw. 

5 Ac efe a ysgydwodd y bwysíifil 


Luc10.19. |i'r tân, ac Pni oddefodd ddim niwed. 


1054 


7 Ynghylch yman hwnnw yr oedd 
tiroedd i bennaeth yr ynys, a'i enw 
Publius, yr hwn a'n derbyniodd ni, 
ac a'n llettŷodd dridiau yn garedig. 

8 A digwyddodd, fod tad Publius 
yn gorwedd yn glaf o gryd a gwaed- 
lif: a& yr hwn wedi ì Paul fyned i 
mewn, a “gweddïo, efe a ddododd 
ei ddwylaw arno ef, ac a'i hiach- 
aodd. 

9 Felly wedi gwneuthur hyn, y 
lleill hefyd, y rhai oedd a_ heintiau 
arnynt yn yr ynys, a ddaethant 
atto, ac a iachâwyd:: 

10 Y rhai hefyd a'n parchasant ni 
â llawer o urddas; a phan oeddym 
yn ymadael, hwy a» llwythasant 
24 â phethau angenrheidiol. 

ll Ac wedi tri mis, yr aethom ym- 
aith mewn llong o Alexandria, yr 
hon a auafasai yn yr ynys; a'i har- 
wydd hi oedd Castor a Phôlux. 

12 Ac wedi ein dyfod i Syracusa, 
nì a drigasom 40 dridiau. 

13 Ac oddi yno, wedi myned oddi 
amgylch, ni a ddaethom i Rhegium. 
Ac ar ol un diwrnod y deheu-wynt 
a chwythodd, ac ni a ddaethom yr 
aìl dydd i Puteoli: 

14 Lle y cawsom frodyr, ac y dy- 
munwyd arnom aros gyd â hwynt 
saith niwrnod: ac felly ni a ddaeth- 
om i Rufain. 

15 Ac oddi yno, pan glybu y brod- 
yr am danom, hwy a ddaethant i'n 
cyfarfod ni hyd Appii-fforum, ar 
Tair tafarn: y rhai pan welodd 
Paul, efe a ddïolchodd i Dduw, ac 
a gymmerodd gysur. 

16 Eithr pan ddaethom i Rufain, 
y canwriad a roddes y carcharorion 
at ben-capten y llu; eithr *cen- 
hadwyd i Paul aros wrtho ei hun, 
gyd â milwr oedd yn ei gadw ef. 

l7 A digwyddodd, ar ol tridiau, 
alw o Paul ynghyd y rhai oedd ben- 
naf o'r Iuddewon. Ac wedi iddynt 
ddyfod ynghyd, efe a. ddywedodd 
wrthynt, a wŷr frodyr, er na 
wneuthum i ddim yn erbyn y bobl, 
na defodau y tadau, etto fmi a 
roddwyd yn garcharor o Jerusalem 
i ddwylaw y Rhufeinwyr. 


dIngo5. l4 
To ; 


A. D. 62. 


e pen. 24, 
RD 
a 27.9. 


f pen. 21, 
39. 

& pen. 22, 
At. 
a,24. 10, 


18 Y rhai, “ wedi darïod fy holi, a.| a2c4i. 













































Anno 
DOMINI 
- O 





| bpen. 29. 
11. 


i pen. 26. G6, 
E pen. 26. 
Jd 
Eph. 4, 1, 
a 6. 20. 
2Tim.l, 
16. 


ì pen, 24. 5 
14. i 


4 bennu, 


m Edrych 
ar pen 26. 
6, 22. 


n pen, 17. â, 





a Act. 9.15, 
al3.2. 

1 Gal.l.15. 

| b Act. 26. 6. 


c Matt. 1. 6, 
16 





Paul yn dangos eî alwad 


fynnasent /y ngollwng ymaith, am 
nad oedd dim achos angau ynof, 

19 Eithr am fod yr Iuddewon yn 
dywedyd yn erbyn Ayn, *mi a yr- 
rwyd i appelio at Cesar; nid fel 
pettai gennyf beth i achwyn ar fy 
nghenedl. 

20 Am yr achos hwn gan hynny 
y gelwais am danoch chwi, i'ch 
gweled, ac i ymddiddan â chwî: 
canys io achos gobaith Israel y'm 
rhwymwyd i â'r “ gadwyn hon. 

21 A hwythau a ddywedasant 
wrtho, Ni dderbyniasom ni lythyr- 
au o Judea yn dy gylch di, ac ni 
fynegodd ac ni lefarodd neb o'r 
brodyr a ddaeth oddi yno ddim 
drwg am danat íi. 


22 Ond yr ydym ni yn deisyf cael 


clywed gennyt íi beth yr ydwyt 
yn ei synied: oblegid am y sect 
hon, y mae yn hysbys i ni fod 'ym 
mliob man yn dywedyd yn ei her- 
yn. 

93 Ac wedi iddynt *nodi diwrnod 
iddo, llawer a ddaeth atto ef i'w 
letty; i'r rhai y tystiolaethodd ac 
yr eglurodd efe deyrnas Dduw, gan 
gynghori iddynt y pethau am yr 
Iesu, "allan o gyfraith Moses, a'r 
prophwydi, o'r bore hyd yr hwyr. 

24 "A rhai a gredasant i'r peth- 


RHUFEINIAID, I 


au a ddywedasid, a rhai ni chrod- 
asant. 

25 Ac a hwy yn anghyttân â'u 
gilydd, hwy a ymadawsant, wedi i 
Paul ddywedyd un gair, mm« da y 
llefarodd yr Yspryd Glân trwy Esai- 
as y prophwyd wrth ein tadau ni, 

26 Gan ddywedyd, *Dos at y bobl 
yma, a dywed, Yn clywed y clywch, 
ac ni ddeallwch; ac yn gweled y 
gwelwch, ac ni chanfyddwch : 

27 Canys brasâwyd calon y bobl 
hyn, a thrwm y clywsant â'u clust- 
iau, a'u llygaid a gauasant; rhag 
iddynt weled â'v llygaid, a chlywed 
â'u clustiau, a deall â'r galon, a dy- 
chwelyd, ac i mi eu hiachâu hwynt. 

28 Bydded hysbys i chwi gan 
hynny, anfon iachawdwriaeth Duw 
Pat y Cenhedloedd ; a hwy a wran- 
dawant. 

29 Ac wedi iddo ddywedyd hyn, 
ymadawodd yr Iuddewon, a chan- 
ddynt ddadl mawr yn eu plith. 

30 A Phaul a arhoes ddwy flyn- 
edd gyfan yn ei dŷ ardrethol ei 
hun, ac a dderbyniodd bawb ar 
oedd yn dyfod i mewn atto, 

31 Gan bregethu teyrnas Dduw, 
ac athrawiaethu y pethau am yr 
Arglwydd Iesu Grist, “gyd â phob 
hyfder, yn ddïwahardd, 


EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y 


RHUFEINIAID. 


PENNOD I. 

1 Paul yn dangos ei alwedigaeth ŵr Rhufein- 
iaid, 9 a'i chwant â ddyfod atlynt.. 16 Beth 
yw ei efengyl ef, a'r cyfiawnder y mae h yn 
eiddangos. 18 Bod Duw yn ddigllawn wrth 
bob math ar bechod, 21 Da belh oedd pech- 
odau y Cenhedloedd. 

AUL, gwasanaethwr Iesu Grist, 
wedi ei alw 4 fod yn apostol, 

ac wedi ei “neillduo i efengyl Duw, 
2 (“Yr hon a rag-addawsai efe 

(rwy ei brophwydi yn yr ysgryth- 

yrau sanctaidd,) 

3 Am ei Fab ef Iesu Grist ein 

Harglwydd ni, “yr hwn “£a wnaed o 


. had Dafydd o ran y cnawd ; 


4 Ac *a eglurwyd yn Fab Duw 
mewn gallu, yn ol yspryd sanct- 
eiddiad, trwy yr adgyfodiad oddi 
wrth y meirw : 

5 Trwy yr hwn fy derbyniasom 
ras ac apostoliaeth, i “ufudd-dod 
ífydd ym mhlith yr holl genhedl- 
oedd, er mwyn ei enw ef: 


1055 





6 Ym mysg y rhai yr ydych chwi- 
thau yn alwedigion Iesu Grist: 

7 At bawb sydd yn Rhufain, yn 
anwyl gan Dduw, PF wedi eu galw 
/od yn saint: ! Gras i chwi a thang- 
nefedd oddi wrth Dduw ein Tad ni, 
vr Arglwydd Iesu Grist. 

8 Yn gyntaf, “ yr wyf yn diolch i'm 
Duw trwy Iesu Grist drosoch chwi 
oll, oblegid !bod eich ffydd chwi 
yn gyhoeddus yn yr holl fyd. 

9 Canys "tyst i mì yw Duw, " yr 
hwn yr ydwyf yn ei wasanaethu 
$ yn fy yspryd yn efengyl ei Fab ef, 
fy mod i *yn ddibaid yn gwneuth- 
ur coffa o honoch bob amser yn fy 
ngweddïau, 

10 ?P Gan ddeisyf a gawn ryw fodd, 
ryw amser bellach, rwydd-hynt gyd 
âg ewyllys Duw i ddyfod aítoch 
chwi. 

ll Canys yr wyf yn hiraethu am 
eich gweled, fel 1y gallwyf gyfrannu 





yr Rhufeiniaid. 


Anno 
DOMINI 
6... 





o Es. 6.9, 
NU 1a 


Marc4, 12, 
Luc 8. 10, 


P pen. 13, 
46. a l8. 6, 


A.D. 60, 


8pen.4.3l. | 


Anno 
DOMINI 
60. 

h I Cor. 1.2, 

i Gal, 1, 3, 

k Philem. 4, 

1] Thess. 1, 
8. 

m pen. 9. 1. 


n 2 Tim. 1. 
3. 


9 Nen, â'm 
hyspryd. 

o I 'Thoesg. 9. 
10. 


a 15. 
1 Thoss. 2. 
10. 


8 pen. 15, 
29. 


Beth yw yr efengyl. 


Anno 
DOMINI 
60. 





r'Tit.l.4. 
2 Petrl.l. 


8 Act. 16. 7. 


tl Cor.9. 
16. 


u a 40, 9, 
2 Tim.1.8. 


x]lCor.l. 
18s.a 15.2. 


y Act.3. 26. 
a 13,46. 
£pen, a. 21. 


a Hab. 2. 4, 
Gal. 2. 16. 


b Act, 14. 
We 

5 iddynt. 

c Ioan l.9. 


d Ps,19.1. 
Act.14.17. 
alT.ôr. 


6 fel y 
byddent. 


eEph.4.17, 
15. 


f Ps.106. 20, 
Jer. 2. 11, 
Ezec. $. 10, 


E Pas. âl. 12, 
Act. T.42. 


h I Thess.4. 
4 


i Lef, 18, 
22. 


i chwi ryw ddawn ysprydol, fel y'ch 
cadarnhâer : 

12 A4 hynny sydd i'm cyd-ymgys- 
uro *ynoch chwi, trwy 'ffydd ein 
gilydd, yr eiddoch chwi ar eiddof 
finnau. 

13 Eithr ni fynnwn i chwi fod 
heb wybod, frodyr, ìi mi yn fynych 
arfaethu dyfod attoch, (ond * fo'm 
lluddiwyd i hyd yn hyn,) fel y cawn 
ryw ífrwyth ynoch chwi hefyd, meg- 
is ag yn y Cenhedloedd eraill. 

14 *Dyledwr ydwyf i'r Groegiaid, 
ac i'r barbariaid hefyd; i'r doeth- 
ion, ac i'r annoethion hefyd. 

15 Felly, hyd y mae ynof fi, par- 
od ydwyf ì bregethu yr efengyl i 
chwithau hefyd y rhai ydych yn 
Rhufain. 

16 Canys "nid oes arnaf gywilydd 
o efengyl Orist: oblegid *gallu Duw 
yw hi er iachawdwriaeth i bob un 
ar sydd yn credu ; i'r Iuddew 7 yn 
gyntaf, a hefyd i'r Groegwr. 

17 Canys “ynddi hi y datguddir 
cyfiawnder Duw o ffydd i ffydd; 
megis y mae yn ysgrifenedig, * Y 
cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. 

18 Canys digofaint Duw a ddat- 
guddiwyd or nef yn erbyn pob 
annuwioldeb ac anghyfiawnder dyn- 
lon, y rhai sydd yn attal y gwirion- 
edd mewn anghyfiawnder. 

19 O herwydd Pyr hyn a ellir ei 
wybod am Dduw, sydd eglur *yn- 
ddynt hwy : canys “ Duw a; heglur- 
odd iddynt. 

20 Canys 4 ei anweledig bethau ef 
er creadigaeth y byd, wrth eu hys- 
tyried yn y pethau a wnaed, a welir 
yn amlwg, sef ei dragywyddol allu 
ef ai Dduwdod; “hyd onid ydynt 
yn ddïesgus: 

21 Oblegid a hwy yn adnabod 
Duw, nis gogoneddasant ef megis 
Duw, ac na buont ddïolchgar iddo; 
eithr * ofer fuont yn eu rhesymmau, 
a'u calon anneallus hwy a dywyll- 
wyd. 

22 Pan dybient eu bod yn ddoeth- 
ion, hwy a aethant yn ffyliaid ; 

23 Ac fa newidiasant ogoniant yr 
anllygredig Dduw i gyffelybiaeth 
llun dyn llygredig, ac ehediaid, ac 
anifeiliaid pedwar-carnol, ac ym- 
lusgiaid. 

24 “O ba herwydd Duw hefyd 


>|au rhoddes hwy i fynu, yn nhra- 


chwantau eu calonnau, i aflendid, 
hi ammherchi eu cyrph eu hun yn 
eu plith eu hunain : 





1056 


RHUFEINIAID, II. 


25 Y rhai a newidiasant wirionedd 
Duw “yn gelwydd, ac a addolasant 
ac a wasanaethasant y creadur yn 


“fwy na'r Creawdwr, yr hwn sydd|4 


fendigedig yn dragywyddol. Amen. 

26 Oblegid hyn y rhoddes Duw 
hwynt i fynu i 'wŷniau gwarthus: 
canys eu *gwragedd hwy a newid- 


Pechodawu y Cenhedloedd. 


Anno 
DOMINI 
GO. 

k Amos 2, 


T hytrach. 


l ef, 18, 
PO 2a 


iasant, yr arfer Panianol i'r hon sydd| ica 


yn erbyn “anian : 
27 Ac yn gyffelyb y * gwŷr hefyd, 


gan adael yr arfer naturiol o'r 


wraig, a ymlosgent yn eu hawydd 
i'w gilydd; y gwŷr ynghyd â gwŷr 
yn gwneuthur brynti, ac yn der- 
byn ynddynt eu hunain y cyfryw 
dâl am eu cyfeiliorni ag ydoedd 
raid. 

28 Ac mecis nad oedd gymmerad- 

wy ganddynt *gadw Duw yn ew 
gwybodaeth, Duwa'u rhoddeshwynt 
ìi fynu i feddwl anghymmeradwy, i 
wneuthur y pethau nid oedd wedd- 
aidd: 
29 Wedi eu llenwi â phob ang- 
hyfiawnder, godineb, anwiredd, cy- 
bydd-dod, drygioni; yn llawn cen- 
fizen, llofruddiaeth, cynnen, twyll, 
drwg-anwydau ; 

30 Yn hustyngwyr, yn athrodwyr, 
yn gas ganddynt Dduw, yn 
haus, yn feilchion, yn ffrostwyr, yn 
ddychymmygwyr drygioni, yn an- 
ufudd i rïeni, 

31 Yn anneallus, yn dorrwyr am- 
mod, yn “angharedig, yn anghym- 
modlawn, yn annhrugarogion : 

32 Y rhai yn gwybod cyfiawnder 
Duw, fod y rhai sydd yn gwneuth- 


ur y cyfryw bethau yn haeddu 


marwolaeth, yd47£ nid yn unig yn 
gwneuthur y pethau hyn, eithr hef- 
yd myn 9cyd-ymfoddloni â'r rhaì 
sydd yn eu gwneuthur hwynt. 


PENNOD II. 


1 Na all y rhaî sydd yn pechu, er eu bod yn 
condemnio pechod mewn erail, mo'u hes- 
gusodi ew hunain ; 6 ac maî anhaws o lawer 
iddynt ddïangc rhag barn Duw, 9 pa un 
bynnag fônt ai Tuddewon aî Cenhedloedd. 
14 Nas gall y Cenhedloedd ddïangce, Y na'r 
Iuddewon chwaiìth; 25 ac na wna eu hen- 
waediad lesâd iddynt, onî chadwant y ddeddf. 


O HERWYDD paham, dïesgus 
wyt ti, O ddyn, pwy bynnag 
wyt yn barnu: *canys yn yr hyn 
yr wyt yn barnu arall, yr wyt yn 
dy gondemnio dy hun: canys tì yr 
hwn wyt yn barnu, wyt yn gwneuth- 
ur yr un pethau. 

2 Eithr ni a wyddom fod barn 


dra- 


9 naturiol. 

2 natur- 
iaeth. 

3 gwrryw- 
iaid. 


4 Neu, 
gydnabod 
Duw. 


5 ddigariaâ, 


m JIos. 7. 3. 
6Nen, 
cydsyndo. 






a : Sam.12,. 
Matt. 7. 2. 


Barn gyfiawn Duw. 


Anno 
DOMINI 
60. 





b2 Petr 2. 
G3 
c Es. 30. 19. 


d Iago 5. 3. 


eJob34.11, 
YP». 62. 12, 


o. 
en. l4.]12, 
at. 22.12, 


f2 Thess. 1. 
8. 


E Amos 3. 2. 
Luc 12,47, 


l Petr 4. 
17. 
2 Cenhedl- 
yn. 
9 Cenhedl- 
dyn. 


h Deut. 10. 
ke 


i Matt, 7. 
Iago 1.22 
225 


4 rhyng- 
ddynt a'u 
gilydd yn 
cy Ô, 
neu, yn 
esgusodi. 

k Matt. 25. 


1 Cor. 4. 5, 
ì foan 5. 22. 
Act. 17.31, 
m Mic. 3. 


Duw yn ol gwirionedd, yn erbyn y 
rhai a wnant gyfryw bethau. 


RHUFEINIAID, III. 


3 Ac a wyt ti yn tybied hyn, O | 
ddyn, yr hwn wyt yn barnu y rhai | 


sydd yn gwneuthur y cyfryw beth- 
au, a thithau yn gwneuthur yr un 
pethau, y dïengi di rhag barn Duw? 

4 Neu a wyt ti yn dïystyru golud 
ei ddaioni ef, a1 ddïoddefgarwch, 
P a'i ymaros, “heb wybod fod daioni 
Duw yn dy dywys di i edifeirwch î 

5 Eithr yn ol dy galedrwydd, a'th 
galon ddïedifeiriol, wyt *yn trysori 
i ti dy hun ddigofaint erbyn dydd 
y digofaint, a datguddiad cyfiawn 
farn Duw, 

6 “ Yr hwn a dâl i bob un yn ol ei 


. | weithredoedd : 


7 Sef i' rhai trwy barhâu yn 
gwneuthur da, a geisiant ogoniant, 
ac anrhydedd, ac anllygredigaeth ; 
bywyd tragywyddol: 

8 Eithr i'r rhai sydd gynhennus, 
ac fanufudd i'r gwirionedd, eithr 
yn ufudd i anghyfiawnder, y bydd 
llid a digofaint ; 

9 Trallod ac ing ar bob enaid dyn 
sydd yn gwneuthur drwg; yr Iudd- 
ew 2yyn gyntaf, a'r “ Groegwr hefyd: 

10 Eithr gogoniant, ac anrhydedd, 
a fhanenefedd, i bob un sydd yn 
gwneuthur daioni; i'r Iuddew yn 
gyntaf, ac i'r “ Groegwr hefyd. 

ll Canys nid oes derbyn wyneb 
ger bron Duw, 

12 Oblegid cynnifer ag a_ bech- 
asant yn ddiddeddf, a gyfrgollir 
hefyd yn ddiddeddf; a chynnifer 
ag a bechasant yn y ddeddf, a 
fernir wrth y ddeddf; 

13 (Canys ínid gwrandawyr y 
ddeddf sydd gyfiawn ger bron 
Duw, ond gwneuthurwyr y ddeddf 
a gyfiawnhêir. 

14 Canys pan yw y Cenhedloedd, 
y rhai nid yw y ddeddf ganddynt, 
wrth naturiaeth yn gwneuthur y 
pethau sydd yn y ddeddf, y rhai 
hyn heb fod y ddeddf ganddynt, 
ydynt ddeddf iddynt eu hunain : 

15 Y rhai sydd yn dangos gweith- 
red y ddeddf yn ysgrifenedig yn eu 
calonnau, a'u cydwybod yn cyd-dyst- 
iolaethu, a'u meddyliau *yn cyhuddo 
eu gilydd, neu yn esgusodi ;) 

16 “ Yn y dydd y barno Duw ddir- 
geloedd dynion, yn ol fy efengyl i, 
! trwy Iesu Grist. 

17 Wele, Iuddew y'th elwir di, ac 
m yr wyt yn gorphwys yn y ddeddf, 


pen.9.4. |ac yn gorfoleddu yn Nuw ; 


1057 


Am wneuthur y ddeddf. 


18 Ac yn gwybod & ewyllys ef, ac | Anno 


"yn *darbod pethau rhagorol, gan | POMINI 
fod wedi dy addysgu o'r ddeddf; | mu. 


19 Ac yr wyt yn coelio dy fod yn & profi peth- 








dywysog i'r deillion, yn llewyrch hmi. 
i'r rhai sydd mewn tywyllwch, ayn 
20 Yn athraw i'r anghall, yn ddysg- 





awdwr ir rhai bach, a chennyt 
o9ffurf y gwybodaeth a'r gwirion- pen 67. 
edd yn y ddeddf. 13. 2.9. 5. 
21 P'Tydi, gan hynny, yr hwn wyt PP 50.16, 
yn addysgu arall, oni'th ddysgi dy|. 
hun? yr hwn wyt yn pregethu, Na 
ladratter, a ladreíti di? 
22 Yr hwn wyt yn dywedyd, Na 
odineber, a odinebi di? yr hwn 
wyt yn ffieiddio delwau, a gyssegr- 
yspeili di? 


23 Yr hwn wyt “yn gorfoleddu |*ad. 1r. 
yn y ddeddf, trwy dorri y ddeddf 
a ddïanrhydeddi di Dduw? 

24 Canys enw Duw o'ch plegid 
chwi a geblir ym mhlith y Cen- 
hedloedd, megis y mae "yn ysgrif- |'7,5*m-17 
enedig. bee 

25 Canys enwaediad yn wir a wna | 20,25. 
lês, os cedwi y ddeddf: eithr os 
£roseddwr y ddeddf ydwyt, aeth dy 
enwaediad yn ddïenwaediad. 

26 Os y dïenwaediad gan hynny 
a geidw gyfiawnderau y ddeddf, oni 
chyfriíir ei ddïenwaediad ef yn en- 
waediad î 

27 Ac oni bydd i'r dïenwaediad yr 
hwn sydd o naturiaeth, os ceidw y 
ddeddf, dy farnu di, yr hwn wrth y 
llythyren a'r enwaediad wyt yn tros- 
eddu y ddeddf? 

28 Canys *nid yr hwn sydd yn yr 'Ien55. 
amlwg sydd Iuddew; ac nid en-| G6] 
waediad yw yr hyn sydd yn yr| 
amlwg yn y cnawd: 

29 Eithr *yr hwn sydd yn y dirgel |t1Pctr? 1. 
sydd luddew; ac “enwaediad y| riinss. 
galon sydd *yn yr yspryd, nid yn |'J6c5.6. 
y llythyren; 7yr hwn gy mae ei 1c 
glod nid o ddynion, ond o Dduw. | J$. 

PENNOD III. 4. 
1 Rhagorfraint yr Iuddewon: ô yr hon mnŵ 
chollasant: 9 er hynny y mae y ddeddf yn 

eu barnu hwythau hefyd yn euog o bechod : 

20 gan hynny mi chyfiawnhêir un cnawd 

trwy y ddeddf: 28 eìlhr pawb, heb wahan- 

iaeth, trwy ffydd 1m unig: ôl ac ello nî 

ddiddymwyd y ddeddf. 

A ragoriaeth gan hynny sydd 
i'r luddew? neu pa fudd sydd 
o'r enwaediad ? 

2 Llawer, ym mhob rhyw fodd : yn 
gyntaf, o herwydd*darfod ymddiried | *,Pe. 147. 
iddynt hwy am ymadroddion Duw. | pen.9.4. 


3 Oblegid beth os Panghredodd 


| b Heb. 4. 2. 


Trwy y ddeddf in 


Anno 


I — ss  _ LL. ——— — — — —  — ——-—_-__ a ——— 


RHUFEINIAID, IV. 


rhai? *a4 wna eu hanghrediniaeth 


RO hwy ffydd Duw yn ofer 2 


c Num. 29. 
19, 
pen. 9. 6. 
Z Tm. 
13. 

d Ioan 3, 
any 

e Ps. 62, 9. 
all6.ll, 

f Ps, 51. 4, 


da'n 
arnech. 


£ Gen. 18, 
2B; 


h Gal. 3. 22. 


| Ps. 14. 1, 
2,3 


y Ô- 
aoe l. 


k Ps, 5. 9, 
1 Ps. 140, 8, 
m Ps. 10, (A 


n Diar. I. 


Es.52.1, 8. 


o Ps. 06. 1, 


P Fzec. 16. 
62 


8 yn euog o 
flaen Duw. 


a Gal. 2.16. 


r pen. 7. 7. 


A Na atto Duw: eithr “bydded 
Duw yn eirwir, a “phob dyn yn 
gelwyddog ; megis yr ysgrifenwyd, 
Fel y'th gyfiawnhâer yn dy eiriau, 
ac y gorfyddech *pan y'th farner. 

5 Eithr os yw ein hanghyfiawnder 
ni yn canmol cyfiawnder Duw, pa 
beth a ddywedwn? Ai anghyfiawn 
yw Duw, yr hwn sydd yn dwyn 
arnom ddigofaint? (yn ol dyn yr 
wyf yn dywedyd ;) 

6 Na atto Duw: canys wrth hynny 
£pa fodd y barna Duw y byd ? 

7 Canys os bu gwirionedd Duw 
írwy fy nghelwydd i yn helaethach 
i'w ogoniant ef, paham y'm bernir 
innau etto megis pechadur? 

8 Ac nid, (megis y'n ceblir, ac 
megis y dywed rhai ein bod yn 
dywedyd,) Gwnawn ddrwg, fel y dêl 
daioni? y rhai y mae eu damnedig- 
aeth yn gyfiawn. 

9 Beth gan hynny? a ydym ni yn 
fwy rhagorol? Nac ydym ddim: 
canys ni a brofasom o'r blaen "fod 
pawb, yr Iuddewon ar Groegwyr, 
dan bechod ; 

10 Megis y mae yn ysgrifenedig, 
î Nid oes neb cyfiawn, nac oes un ; 

ll Nid oes neb yn deall; nid oes 
neb yn ceisio Duw. 

12 Gŵyrasant oll, aethant i gyd 
yn anfuddiol; nid oes un yn 
gwneuthur daioni, nac oes un. 

13 FBedd agored yw eu ceg; âu 
tafodau y gwnaethant ddichell; 
lgwenwyn aspiaid sydd dan eu 
gwefusau : 

]4 mY rhaì y mae eu genau yn 
llawn melldith a chwerwedd : 

15 "Buan yw eu traed ìi dywallt 
gwaed : 

16 Distryw ac aflwydd sydd yn 
eu ffyrdd : 

17 A ffordd tangnefedd ni adnab- 
uant : 

18 9Nid oes ofn Duw ger bron eu 
llygaid. 

l9 Ni a wyddom hefyd am ba 
bethau bynnag y mae y ddeddf 
yn ei ddywedyd, mai wrth y rhai 
sydd dan y ddeddf y mae hi yn ei 
ddywedyd: fel Py cauer pob gen- 
au, ac y byddo yr holl fyd *dan 
farn Duw. 

20 Am hynny “trwy weithred- 
oedd y ddeddf ni chyfiawnhêir un 
cnawd yn eì olwg ef; canys ' trwy 
y ddeddf y mae adnabod pechod. 


1058 


91 Ac yr awrhon 'yr eglurwyd 
cyfiawnder Duw heb y ddeddf, 
wrth gael tystiolaeth gan y ddeddf 
a'r prophwydi; 

22 Sef cyfiawnder Duw yr hwn 
sydd trwy ffydd Iesu Grist, i bawb 
ac ar bawb a gredant: canys 'nid 
oes gwahaniaeth : 

23 Oblegid "pawb a bechasant, ac 
ydynt yn ol am ogoniant Duw ; 

24 A hwy wedi eu cyfiawuhâu yn 
rhad írwy ei ras ef, trwy y pryn- 
edigaeth sydd yng Nghrist Iesu : 

25 Yr hwn a *osododd Duw yn 
$iawn, trwy ffydd yn ei waed ef, i 
ddangos ei gyfiawnder ef, trwy 


chyfiawnhêir un cnawd. 


Anno 
DOMINI 
6 


$pen. l. lT. 
Êhil 3.9. 


t pen. 10, 


12. 
Gal. 3, 28. 
Col. ô. 11. 


u ao 11, 
Gal. 3, 22, 


4 rag-or- 
deiniodd. 
5 gymmod, 
neu, g»ym- 

modwr. 


faddeuant * y pechodau a wnaethid |>At.11. 


o'r blaen, trwy ddïoddefgarwch Duw; 

26 I ddangos ei gyfiawnder ef y 
pryd hwn; fel y byddai efe yn 
gyfiawn, ac yn cyfiawnhâu y neb 
sydd o ffydd Iesu. 


30. 
Heb. 9.15. 


27 1Pa le gan hynny y mae y|'10r 


gorfoledd? Efe a gauwyd allan. 

Trwy ba ddeddf? aì deddf gweith- 

redoedd ? Nag ê ; eithr trwy ddeddf 

ffydd. 

28 Yr ydym nì gan hynny yn cyf- 
rif “mai trwy ffydd y cyfiawnhêir 
dyn, heb weithredoedd y ddeddf. 

29 Ai i'r Iuddewon 4y mae efe yn 
Dduw yn unig? onid yw i'r Cen- 
hedloedd hefyd? Yn wir y mae efe 
i'r Cenhedloedd hefyd : 

30 Gan mai un Duw sydd, yr hwn 
a gyfiawnhâ yr enwaediad wrth 
ffydd, a'r dîenwaediad trwy ffydd. 

31 Wrth hynny, a ydym nì yn 
gwneuthur y ddeddf yn ddirym 
trwy ffydd? Na atto Duw : eithr yr 
ydym yn cadarnhâu y ddeddf. 

PENNOD IV. 

1 Ffydd Abraham a gyfrifwyd iddo yn gyf- 
iawnder, 10 cyn enwaedu arno, 19 Trwy 
fydd yn unig y derbyniodd efe a'i had yr 
addewid. 16 Abraham yw tad pawb a'r 
sydd yn credu. 24 Ein jydd ninnau hefyd 
a gyfrifir â nî yn gyfiawnder, 

A beth gan hynny a ddywedwn 
nì ddarfod i * Abraham ein tad 
nì ei gael, yn ol y cnawd? 

2 Canys os Abraham a gyfiawnhâ- 
wyd trwy weithredoedd, y mae iddo 
orfoledd ; eithr nid ger bron Duw. 

3 Canys pa beth a ddywed yr ys- 
grythyr ? P Credodd Abraham 


*. 3 al. 
Eph. 2, 9. 


z Act. 19. 
98 


en. 8, 3, 
aì. 2. 16. 


a Us, 51, 2, 


l bGen.1l5. 


“ ; | 6 
Dduw; a chyfrifwyd iddo yn gyf GaL 6, 


iawnder. 
4 Eithr i'r neb sydd yn gweithio, ni 
chyfrifir y gwobr o ras, ond o ddyled. 


5 Eithr “i'r neb nid yw yn gweithio, , c pen. 11.6. 


ond yn credu yn yr hwn sydd yn 





Ffydd Abraham. 


Anno 
DOMINI 
60, 





d Ps, 32.1, 
2, 


e Gen, 17. 
10. 

2 sel, 

fTnc 19. 9, 
ad. 12, 16. 


Gal. 3, 7. 


& Gal. 3. 18, 


6. 
2 Cor. ô.7, 


Go). 
Gal, 3. 19, 
lIonn 3.4. 


I Es. 51. 2. 


k Gen. 17. 6. 


9 ym gy- 
elyb â'r 
neb. 


ì pen. 8, 11, 


a5 Gen. 15, 
n Gôt. NT 
al8,11, 


lIeb. 11, 
11, 12. 


cyfiawnhâu yr annuwiol, ei ffydd ef 
au, gyfrifir yn gyfiawnder. 

6 Megis y mae Dafydd hefyd yn 
datgan dedwyddwch y dyn y mae 
Duw yn cyfrif cyfiawnder iddo heb 
weithredoedd, gan ddywedyd, 

7 “Dedwydd 4w y rhai y maddeu- 
wyd eu hanwireddau, a'r rhai y 
cuddiwyd eu pechodau : 

8 Dedwydd gw y gwr nid yw yr 
Arglwydd yn cyfrif pechod iddo. 

9A ddaeth y dedwyddwch hwn 
gan hynny ar yr enwaediad yn unig, 
ynte ar y dienwaediad hefyd ? canys 
yr ydym yn dywedyd ddarfod cyfrif 
ffydd i Abraham yn gyfiawnder. 

10 Pa fodd gan hynny y cyfrifwyd 
hi? ai pan oedd yn yr enwaediad, 
ynte yn y dienwaediad? Nid yn yr 
enwaediad, ond yn y dïenwaediad. 

ll Ac *efe a gymmerth arwydd 
yr enwaediad, yn “insel cyfiawnder 
y ffydd, yr hon oedd ganddo yn y 
dïenwaediad: fel fy byddai efe yn 
dad pawb a gredent, yn y dienwaed- 
iad; fel y cyfrifid cyfiawnder idd- 
ynt hwythau hefyd : 

12 Ac yn dad yr enwaediad, nid 
ir rhai o'r enwaediad yn unig, ond 


i'r sawl hefyd a gerddant lwybrau, 


ffydd Abraham ein tad ni, yr hon 
oedd ganddo yn y dïenwaediad. 

13 Canys nid trwy y ddeddf y 
daeth yr addewid ìi Abraham, neu 
i'w had, y byddai efe yn etifedd y 
byd; eithr trwy gyfiawnder ffydd. 

14 Canys “os y rhai sydd o'r ddeddf 
yw yr etifeddion, gwnaed ffydd yn 
ofer, a'r addewid yn ddirym. 

15 Oblegid Py mae y ddeddf yn 


. |peri digofaint; canys lle nid oes 


deddf, nid oes gamwedd, 

16 Am hynny o ffydd y mae, fel y 
byddai yn ol gras: fel y byddai yr 
addewid yn sicr i'r holl had ; nid yn 
unig i'r hwn sydd o'r ddeddf, ond 
hefyd i'r hwn sydd o ffydd Abra- 
ham, 'yr hwn yw ein tad ni oll, 

17 (Megis y mae yn ysgrifenedig, 
EMi a'th wneuthum yn dad llawer 
o genhedloedd,) *ger bron y neb y 
credodd efe iddo, sef Duw, yr hwn 
sydd yn bywhâu y meirw, ac sydd 
!yn galw y pethau nid ydynt, fel 
pe byddent: 

18 Yr hwn yn erbyn gobaith a 
gredodd dan obaith, fel y byddai 
efe yn dad cenhedloedd lawer; yn 
ol yr hyn a ddywedasid, m Felly y 
bydd dy had di. 

19 Ac efe, yn ddïegwan o ffydd, "nid 


1059 


RHUFEINIAID, V. 


ystyriodd ei gorph ei hun, yr hwn 
oedd yr awrhon wedi marweiddio, 


Llawenydd mewn gobaith. 


ac efe ynghylch cân mlwydd oed,| —— 


na marweidd-dra bru Sara. 

20 Ac nid ammheuodd efe addew- 
id Duw trwy anghrediniaeth ; eithr 
efe a nerthwyd yn y ffydd, gan roddi 
gogoniant i Dduw : 

21 Ac yn gwbl sicr ganddo, am 


4 o n3 o Da. 115. 9, 
yr hyn a addawsai efe, 9ei fod ef Heh. ín 


yn abl i'w wneuthur hefyd. 

22 Ac am hynny y cyfrifwyd iddo 
yn gyfiawnder. 

23 Eithr Pnid ysgrifenwyd hynny 
er ei fwyn ef yn unig, ddarfod ei 
gyfrif iddo ; 

24 Ond er ein mwyn ninnau hef- 
yd, i'r rhai y cyfrifir, y rhaì ydym 
yn credu yn yr hwn “a gyfododd 
Iesu ein Harglwydd ni o feirw : 

95 Yr hwn a draddodwyd dros 
ein pechodau ni, ac a gyfodwyd i'n 
cyfiawnhâu ni. 


PENNOD V. 

1 Wedi ein cyfiawnhâu trwy ffydd, y mae â nî 
dangnefedd, rhyngom a Duw, 2 a llawenydd 
yn eîn gobaith: S$ gan eîn cymmodî lrwy ei 
waed ef, a nyni yn elynion iddo, 10 y cawn 
yn hytrach fod yn gadwedig wedi ein cym- 
modi. 12 Megis y daeth pechod a marwol- 
aeth trwy Adda, VT felly yn hytrach y daw 
cyfiawnder a bywyd trwy Iesu Grist. 20 Lle 
yr amlhaodd pechod, y rhagor-amlhaodd gras. 

M hynny, *gan ein bod wedi ein 

cyfiawnhâu trwy ffydd, y mae 

gennym heddwch tu ag at Dduw, 
trwy ein Harglwydd Iesu Grist: 

9 bPTrwy yr hwn hefyd y cawsom 
ddyfodfa trwy ffydd i'r gras hwn, yn 
yr hwn yr ydym yn sefyll, ac “yn gor- 
foleddu dan obaith gogoniant Duw. 

3 Ac nid fel4y yn unig, eithr yr 
ydym yn gorfoleddu mewn gor- 
thrymderau ; “gan wybod fod gor- 
thrymder yn peri diïoddefgarwch ; 

A A dïoddefgarwch, brofiad; a 
phrofiad, obaith : 

5 A gobaith ni chywilyddia, am 
fod cariad Duw wedi ei dywallt yn 
ein calonnau ni, trwy yr Yspryd 
Glân yr hwn a roddwyd i ni. 

6 Canys Crist, pan oeddym ni etto 
yn weiniaid, mewn “pryd a fu farw 
dros yr annuwiol. 


7 Oblegid braidd y bydd neb farw 


dros un cyfiawn: oblegid dros y da 
ysgatfydd fe feiddiai un farw hefyd. 
8 Eithr “y mae Duw yn canmol ei 
gariad tu ag atêom; oblegid, a 
nyni eêto yn bechaduriaid, ìi Grist 
farw trosom ni, 
9 Mwy ynte o lawer, a nyni yn 


P pen. 15, â, 
1 Cor. 10, 6, 
ll; 


G Act. 2. 24, 
a 13. 90. 


a Es, 22.17. 
Ioan 16.39. 


c Heb. 3. 6. 


d Iagol. 3. 


2 amser 
cyfaddas. 


e Ioan I5. 
1|o 
1 Petr3.lS. 
l Ioan 3, 
16. a 4,9. 


Oymmod trwy Grist. 





h Ioan 5, 26, 


a14.19, 
Z Cor, 4.10, 
UT. 


i Gen. 3. 6. 
1 Cor. 15. 
21 


k Gen. 2.17. 
pen, 6, 22. 


1 pen, 4. 15. 
Ioan 3.4. 


m 1 Oor. 15. 
21, 22, 45. 


n Matt, 20, 
a, 26. 93, 


3 un cam- 
wedd, 


4 un cam- 
wedd. 


5 un cyf- 
iawnder, 
9 Ioan 12, 
2p 


Gyn. 
Heb. 2. 9, 


P Ioan. 15. 
pen. 4.15. 
aA.8. 
Gal. 3, 19, 
23. 


awr wedi ein cyfiawnhâu frwy ei 
waed ef, y'n hachubir rhag digof- 
aint trwyddo ef. 

10 Canys “os pan oeddym yn elyn- 
ion, “y'n heddychwyd â Duw trwy 


. | farwolaeth ei Fab ef; mwy o lawer, 


wedi ein heddychu, y'n hachubir 
h trwy ei fywyd ef. 

ll Ac nid Agynmy yn unig, eithr 
gorfoleddu yr ydym hefyd yn Nuw 
trwy ein Harglwydd Iesu Grist, 
trwy yr hwn yr awrhon y derbyn- 
iasom y cymmod. 

12 Am hynny, megis I trwy un dyn 
y daeth pechod i'r byd, a “marwol- 
aeth trwy bechod ; ac felly yr aeth 
marwolaeth ar bob dyn, yn gym- 
maint a phechu o bawb : 

13 Canys hyd y ddeddf yr oedd 
pechod yn y byd: eithr 'ni chyf- 
rifir pechod pryd nad oes deddf. 

14 Eithr teyrnasodd marwolaeth o 
Adda hyd Moses, ïe, arnynt hwy y 
rhai nì phechasant yn ol cyffelyb- 
iaeth camwedd Adda, myr hwn yw 
ffurf yr un oedd ar ddyfod. 

15 Eithr nid megis y camwedd, 
felly y mae y dawn hefyd. Canys os 
írwy gamwedd un y bu feirw llaw- 
er; mwy o lawer yr amlhaodd gras 
Duw, a'r dawn trwy ras yr un dyn 
Iesu Grist, "i laweroedd. 

16 Ac nid megis y 0 trwy un a 
bechodd, 4 mae y dawn: canys y 
farn a ddaeth o un camwedd i gon- 
demniad; eithr y dawn sydd o 
gamweddau lawer i gyfiawnhâd. 

17 Canys os trwy * gamwedd un y 
teyrnasodd marwolaeth trwy un; 
mwy o lawer y caiff y rhaì sydd yn 
derbyn llïosowgrwydd o ras, ac o 
ddawn cyfiawnder, deyrnasu mewn 
bywyd trwy un, Iesu Grist. 

18 Felly gan hynny, megis trwy 
* gamwedd un y daeth barn ar bob 
dyn i gondemniad; felly hefyd trwy 
5cyfiawnder un y dacth y dawn 
9 ar bob dyn i gyfiawnhâd bywyd. 

19 Oblegid megis trwy anufudd- 
dod un dyn y gwnaethpwyd llawer 
yn bechaduriaid; felly trwy ufudd- 
dod un y gwneir llawer yn gyfiawn, 

20 Eithr Py ddeddf a ddaeth i 
mewn fel yr amlhâi y camwedd: 
eithr lle yr amlhaodd y pechod, y 
rhagor-amlhaodd gras: 

21 Fel megis y teyrnasodd pech- 
od i farwolaeth, felly hefyd y teyrn- 
asai gras trwy gyfiawnder i fywyd 
tragywyddol, trwy Iesu Grist ein 
Harglwydd. 


1060 


RHUFEINIAID, VI. 


PENNOD VI. 


1 Na ddylem nî fyw mewn pechod, 2 a ninnau 
wedï marw iddo; 9 megis y mae eîn bedydd 
nî yn dangos. 12 Na theyrnased pechod 
mwyach, 18 gan ddarfod â nî ymrôl 4 was- 
anaeth cyfiawnder; 29 ac o herwydd ma 
cyflog pechod yw marwolaeth. 

ETH wrth hynny a ddywedwn 
ni? a drigwn ni yn wastad 
mewn pechod, fel yr amlhao gras? 

2 Na atto Duw. A ninnau wedi 
meirw i pechod, pa wedd y byddwn 
byw etto ynddo ef? 

8 Oni wyddoch chwi, *am gyn- 
nifer o honom ag a “fedyddiwyd i 
Grist Iesu, ein bedyddio ni i'w 
farwolaeth ef? 

4 POladdwyd ni gan hynny gyd 
âg ef trwy fedydd i farwolaeth: 
fel “megis ag y cyfodwyd Crist o 
feirw trwy ogoniant y Tad, *felly 
y rhodiom ninnau hefyd mewn 
newydd-deb buchedd. 

5 Uanys os gwnaed ni yn gyd- 
blanhigion i gyffelybiaeth ei farwol- 
aeth ef, felly y byddwn 4 gyfjelyb- 
iacth ei adgyfodiad ef. 

6 Gan wybod hyn, ddarfod * croes- 
hoelio ein hen ddyn ni gyd âg e/, er 
mwyn dirymmu “corph pechod, fel 
rhag llaw na wasanaethom bechod. 

7 Canys “y mae yr hwn a fu 
farw, wedi eì “ryddhâu oddi wrth 
bechod. 

8 Ac Pos buom feirw gyd â Christ, 
yr ydym ni'yn credu y byddwn 
byw hefyd gyd âg ef: 

9 Gan wybod nad yw Orist, yr 
hwn a gyfodwyd oddi wrth y meirw, 
yn marw mwyach; nad arglwydd- 
iaetha marwolaeth arno mwyach. 

10 Canys fel y bu efe farw, “efe a 
fu farw unwaith i bechod : ac fel y 
mae yn byw, ! byw y mae i Dduw. 

ll Felly chwithau hefyd, cyfrif- 
wch eich hunain yn feirw i bechod: 
eithr "yn fyw i Dduw, yng Nghrist 
Iesu ein Harglwydd. 

12 "Na theyrnased pechod gan 
hynny yn eich corph marwol, i 
ufuddhâu o honoch iddo yn ei 
chwantau, 

13 Ac na "roddwch eich aelodau 
yn *arfau anghyfiawnder i bech- 
od : eithr P rhoddwch eich hunain i 
Dduw, megis rhai o feirw yn fyw; 
a'ch aelodau yn arfau cyfiawnder 
i Dduw. 

14 Canys nid arglwyddiaetha pech- 
od arnoch chwi: oblegid nid ydych 
chwi dan y ddeddf, eithr dan ras. 

16 Beth wrth hynny? a bechwn ni, 


Oyflog pechod 








| Anno 
DOMINI 
60. 





a Gal. 5.27. 


2 Neu, 
Jedyddir. 


b Col, 2. 12, 


open. 8 11. 
2 Cor. 13.4. 

d Eph. 4. 
2D O. 
Col. 3. 10. 
Phil. 3. 10, 
11, 


e Gal. 2. 20, 
&a..24. 


E1 Petr 4. 


9 Gr. gyf- 
iawnhau. 


h 2 Tim. 2. 
11. 


í Dat. 1. 18, 


| k Heb. 9, 
WY 


i Luc 20, 23. 


m Gal. 2. 
19. 


n Ps, 119. 
133. 


4 
P pen. 12. 1, 
1 Petr 4.2, 


yw marwolaeth. 


Anno 
DOMINI 
60. 





ag 1 Oor. 9, 


Gal. £. 18. 

r Matt. 6.24. 
Ionn 8. 34, 
2 Petr 2. 
19. 


s2Tim. l, 
13. 


b6 Gr. i'r hon 
y'ch tra- 
ddodwyd. 

tToan 8. 32, 
10Cor.7.22, 
Gal. 5. iN 


6 i gyf- 
iawnder. 


u pen, 7. 5, 


xz Gen. Pe 17, 
Pen o. 12. 
ago l, 15. 


& 1 Cor, T. 
39. 


b Matt. 5. 
92. 





1o herwydd nad ydym dan y ddeddf, 

eithr dan ras? Na atto Duw. 

16 Oni wyddoch chwi, mai "i bwy 
bynnag yr ydych yn eich rhoddi 
eich hunain yn weision ìi ufuddhâu 
iddo, eich bod yn weision i'r hwn yr 
ydych yn ufuddhâu iddo; pa un 
bynnag aii bechod i farwolaeth, 
ynte i ufudd-dod i gyfiawnder? 

17 Ond i Dduw y bo y dïolch, 
eich bod chwi gynt yn weision i 
bechod; eithr ufuddhâu o honoch 
or galon i'r “ffurf o athrawiaeth * a 
draddodwyd i chwi. 

18 Ac *wedi eich rhyddhâu oddi 
wrth bechod, fe a'ch gwnaethpwyd 
yn weision i gyfiawnder. 

19 Yn ol dull dynol yr ydwyf 
yn dywedyd, oblegid gwendid eich 
enawd chwi. Canys megis ag y 
rhoddasoch eich aelodau yn weis- 
ion ì aflendid ac anwiredd, i an- 
wiredd ; felly yr awrhon rhoddwch 
eich aelodau yn weision i gyfiawn- 
der, i sancteiddrwydd. 

20 Canys pan oeddych yn weis- 
ion pechod, rhyddion oeddych “oddi 
wrth gyfiawnder. 

21 “ Pa ffrwyth gan hynny oedd i 
chwi y pryd hwnnw o'r pethau y 
mae arnoch yr awrhon gywilydd 
o'u plegid ? canys diwedd y pethau 
hynny 442 marwolaeth. 

22 Ac yr awrhon, wedi eich rhydd- 
hâu oddi wrth bechod, a'ch gwneuth- 
ur yn weision i Dduw, y mae i chwi 
eich ffrwyth yn sancteiddrwydd, a'r 
diwedd yn fywyd tragywyddol. 

23 Canys * cyflog pechod 4w marw- 
olaeth ; eithr dawn Duw yw bywyd 
tragywyddol, trwy Iesu Grist ein 
Harglwydd. 

PENNOD VII. 

1 Nad oes un ddeddf yn arglwyddiaethu ar 
ddyn, ond tra fyddo byw: â ond ein bod nî 
wedi meîrw ŷr ddeddf. T1 Etlo nad yw y 
ddeddf bechod ; 12 eithr sanctaidd, a chyf- 
iawn, a da; 16 fel yr ydwyf fi yn cydnabod, 
ac yn ddrwg gennyf nas gallaf ei chadw. 

ON wyddoch chwi, frodyr, (can- 

ys wrth y rhai sydd yn gwybod 

y ddeddf yr wyf yn dywedyd,) fod 

ddeddf yn arglwyddiaethu ar 
ddyn tra fyddo efe byw ? 

2 Canys *y wraig y mae iddi wr, 
sydd yn rhwym wrth y ddeddf i'r 
gwr, tra fyddo efe byw : ond o bydd 
marw y gwr, hi a ryddhâwyd oddi 
wrth ddeddf y gwr. 

3 Ac felly, "os a'r gwr yn fyw, y 
bydd hi yn eiddo gwr arall, hi a 
elwir yn odinebus: eithr os marw 


1061 


RHUFEINIAID, VII. 


fydd ei gwr hi, y mae hi yn rhydd 
oddi wrth y ddeddf; fel nad yw 
hi odinebus, er bod yn eiddo gwr 
arall. 

4 Ac felly chwithau, fy mrodyr, 
ydych “ wedi meirw i'r ddeddf trwy 
gorph Crist ; fel y byddech eiddo un 
arall, sef eiddo yr hwn a gyfodwyd 
o feirw, fel 1y dygem ffrwyth i 
Dduw. 

5 Canys pan oeddym yn y cnawd, 
gwŷniau pechodau, y rhai oedd trwy 
y ddeddf, oedd *yn gweithio yn 
ein haelodau ni, fì ddwyn ffrwyth 
i farwolaeth. 

6 Eithr yn awr y rhyddhâwyd 
ni oddi wrth y ddeddf, £ wedi ein 
meirw i'r peth y'n hattelid; fel y 
gwasanaethem mewn newydd-deb 
yspryd, ac nid 472 hender y llythyren. 

7 beth wrth hynny a. ddywedwn 
ni? Ai pechod yw y ddeddft Na 
atto Duw. Eithr 'nid adnabŵm i 
bechod, ond wrth y ddeddf: canys 
nid adnabuaswn i drachwant, oni 
bai ddywedyd o'r ddeddf, “Na thra- 
chwanta. | 

8 Eithr ' pechod, wedi cymmeryd 
achlysur trwy y gorchymyn, a weith- 
iodd ynof fi bob trachwant. 

9 Canys mheb y ddeddf marw 
oedd pechod. Eithr yr oeddwn i 
gynt yn fyw heb y ddeddf: ond 
pan ddaeth y gorchymyn, yr ad- 
fywiodd pechod, a minnau a fôm 
farw. 

10 A'r gorchymyn, "yr hwn gyd- 
oedd i fywyd, hwnnw a gaed i mi 
i farwolaeth. 

1) Canys pechod, wedi cymmeryd 
achlysur trwy y gorchymyn, am 
twyllodd i; a thrwy hwnnw am 
lladdodd. 


Cyfraith pechod. 


Anno 
DOMINI 
60. 





c pen. 8. 2. 
Gal. 2, 19, 
a 0. 18. 


d Gal, 5, 22, 


* pen. 6. 13. 


f pen. 6. 21, 
ial. 6. l9, 


& pen. 6. 2. 


h pen. 2. 29. 
2 Cor. â. 6, 


i pen. 3. 20, 


k Exod. 20. 
17 


Deut, 5.21. 
Act. 20. JJ, 

ì pen. 4, 15. 
a 5. 20, 


m ] Cor. 15. 
66. 


n Lef. l8. 6. 
Ezcce. 20. 
11, 23X21. 


12 Felly yn wir *y mae y ddeddf 91 Tim.1. 


yn sanctaidd; or gorchymyn yn 
sanctaidd, ac yn gyfiawn, ac yn dda. 

13 Gan hynny a wnaethpwyd y 
peth oedd dda, yn farwolaeth ì mi? 
Na atto Duw. Eithr pechod, fel 
yr ymddangosai yn bechod, gan 
weithio marwolaeth ynof fi trwy 
yr hyn sydd dda; fel y byddai 
pechod trwy y gorchymyn yn dra 
phechadurus. 

14 Canys ni a wyddom fod y ddeddf 
yn ysprydol : eithr myfi sydd gnawd- 
ol, Pwedi fy ngwerthu dan bechod. 

15 Canys yr hyn yr wyf yn ei 
wneuthur, nid yw foddlawn gen- 
nyf: canys “nid y peth yr wyf yn 
ei ewyllysio, hynny yr wyf yn ei 


Ll3 


P2 Bren, 21. 
20, 25. 


4 Gal. 6. YT. 


Am y cnawd ar Yspryd. 





Deddf pechod. 


Anno 
DOMINI 
60, 


r Gen, 6. 5, 
asS,21. 


s 2 Cor. 4. 


16. 

7 Eph. 3. 16, 
Col. 3. 9, 
10 


|t Gal. 5.17. 


|2y corph 
marwol- 
aeth hwn. 


wneuthur ; eithr y peth sydd gas gen- 
nyf, hyn yr ydwyf yn ei wneuthur. 

16 Ac os y peth nid wyf yn ei 
ewyllysio, hynny yr wyî yn ei 
wneuthur, yr wyf fi yn cydsynio 
â'r ddeddf mai da ydyw. 

17 Felly yr awrhon nid myfi sydd 
mwy yn gwneuthur hynny, eithr y 
pechod yr hwn sydd yn trigo ynof fi. 

18 Canys mi a wn nad oes " ynof fi 
(hynny yw, yn fy nghnawd i,) ddim 
da yn trigo: oblegid yr ewyllysio 
sydd barod gennyf; eithr cwblhâu 
yr hyn sydd dda, nid wyf yn medru 
arno. 

19 Canys nid wyf yn gwneuthur 


y peth da yr wyf yn ei ewyllysio; 


ond y drwg yr hwn nid wyf yn 
ei ewyllysio, bynny yr wyf yn ei 
wneuthur, 

20 Ac os ydwyf fi yn gwneuthur y 
peth nid wyf yn cei ewyllysio, nid 
myfi mwyach sydd yn ei wneuthur, 
ond y pechod sydd yn trigo ynof fi. 

21 Yr ydwyf fi gan hynny yn cael 
deddf, a mi yn ewyllysio gwneuth- 
ur da, fod drwg yn bresennol gyd 
â mi, i | 


nghyfraith Duw, yn ol *y dyn oddi 
mewn : 

23 Eithr *yr wyf yn gweled deddf 
arall yn fy aelodau,-yn gwrthryfela 


yn erbyn deddf fy meddwl, ac yn 
fy nghaethiwo i ddeddf pechod, yr 
| odd Iesu o feirw sydd yn trigo 


hon sydd yn fy aelodau. 


24 Ys truan o ddyn wyf fi! pwy. 


a'm gwared i oddi wrth gorph y 
farwolaeth hon * 


25 Yr wyf fi yn dïolch i Dduw, 


trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 


Felly gan hynny, yr wyf fi fy hun 


âr meddwl yn gwasanaethu cyf- 


raith Duw ; ond â'r cnawd, cyfraith 
pechod. 


PENNOD VIIL. 

1 Bod y rhaî sydd yng Nghrist, ac yn byw yn ol 
yr Yspryd, yn rhyddion oddi wrth ddamned- 
4gaelh. 5, 19. Pa niwed. sydd. yn digwydd 
oddi wrth y cnawd; 6, 14 a pha lês oddi 
wrth yr Yspryd, WT ac o fod yn blentyn â 
Dduw: 19 yr hwn y mae pob pelh yn hâr- 
aethu am ei ogoneddus ymwared: 29 yr hwn 
a rag-ordeiniwyd gan Dduw. 99 No al dîm 
ein gwahanu nî oddî wrth eî gariad ef. 


ND oes gan hynny yn awr ddim 
"GaL 5.16, |. 


damnedigaeth i'r rhai sydd 


bIos.20 | yng Nghrist Iesu, y rhai sydd “yn 
55»-&15 | rhodio nid yn ol y cnawd, eithr yn 
02.20. | ol yr Yspryd. 


ec] Cor, 15, 


2 Canys ” deddf “ Yspryd y bywyd 


20or.3.6.| yng Nghrist Iesu a'm rhyddhaodd 


RHUFEINIAID, VIII. 


22 Canys ymhyfrydu yr wyf yng 


i oddi wrth ddeddf pechod a marw- - 


olaeth, | 

3 Canys ? yr hyn ni allai y ddeddf, 
o herwydd ei bod yn wan trwy y 
cnawd, Duw a ddanfonodd ei Fab ei 
hun y'nghyffelybiaeth cnawd pech- 
adurus, *ac am bechod a gondemn- 
iodd bechod yn y cnawd: 

4 Fel y cyflawnid cyfiawnder y 
ddeddf ynom ni, y rhai ydym yn 
rhodio, nid yn ol y cnawd, eithr yn 
ol yr Yspryd. 

5 Canys $y rhai sydd yn ol y 
cnawd, am bethau y cnawd y maent 
yn synio: eithr y rhai sydd yn ol 
yr Yspryd, am bethau yr Yspryd. 

6 Canys *syniad y cnawd, marw- 
olaeth yw; a syniad yr Yspryd, 
bywyd a thangnefedd yw: 

7 Oblegid syniad y cnawd sydd 
elyniaeth yn erbyn Duw: canys nid 
yw ddarostyngedig i ddeddf Duw; 
f oblegid nis gall chwaith. 

8 A'r rhai sydd yn y cnawd, ni 

allant ryngu bodd Duw. 
. 9 Eithr chwychwi nid ydych yn y 
cnawd, ond yn yr Yspryd, od yw 
s Yspryd Duw yn frigo ynoch. Ac 
od oes neb heb " Yspryd Orist gan- 
ddo, nid yw hwnnw yn eiddo ef. 

10 Ac os yw Orist ynoch, y mae y 
corph yn farw, o herwydd pechod ; 


eithr yr Yspryd yn fywyd, o her- 


wydd cyfiawnder. 
ll Ac os Yspryd ' yr hwn a gyfod- 


ynoch ; E yr hwn a gyfododd Grist o 


feirw a fywioccâ hefyd eich cyrph| 1 
| marwol chwi, *trwy ei Yspryd yr 


hwn sydd yn trigo ynoch, 

12 Am hynny, frodyr, dyledwyr 
ydym, nid i'r cnawd, i fyw yn ol 
y enawd. 

13 Canys !os byw yr ydych yn 
ol y enawd, meirw fyddwch: eithr 
os ydych "yn marweiddio gweith- 
redoedd y corph trwy yr Yspryd, 
byw fyddwch. 

l4 Canys ^y sawl a arweinir gan 
Yspryd Duw, y rhai hyn sydd blant 
i Dduw. 

15 Canys *ni dderbyniasoch ys- 
pryd caethiwed drachefn ìi bcrê ofn; 


| eithr derbyniasoch P Yspryd mab- 


wysiad, trwy yr hwn yr ydym yn 
llefain, a Abba, Dad. ' 
16 Y mae 'yr Yspryd *hwn. yn 


cyd-dystiolaethu â'n hyspryd ni, ein 


bod ni yn blant i Dduw: | 
l7 Ac os plant, etifeddion hefyd ; 


sef etifeddion i. Dduw, a_chyd-eti- 





9 a thrwy 
offrwm am. 


f1 Cor,2.14, 


£1 Cor. 3. 
16. 

h Ioan 3. 24, 
Gal. 4, (. 
Phil.1l, 19, 
l Petr l. 
11. 


|f Act. 2. 21. 


. Eph. 2. 6. 
4 oblegid. 


1 Gal. 6. 8. 


m Eph. â. 
ynt 
Col. 3. 5. 


n Gal. 5. 18. 


olCor.2.12, 
2mTini i 


P Es, 56. 5. 
Gal 4. 5, 6. 


9 Marc 14, 
96. 


5 ei hun. 





1062 





Am y mabwysiad. 


Anno 


DOMINI 
—. 60. 





u 2 Petr 3. 


x]l GWD nyd, 


6 yr holl 
greadig- 
aelh. 


Jy Cor, 5. 
2, 


£ Luc 21. 28, 
Eph. 4. 50. 


a 20C0r.5.7. 
JUL dl 


lleb, 


b Matt. 20. 
£)s)» 


Iago 4.3. 
c Zech, 12, 


10. 
Eph. 6, 18. 


d 1 Chron. 
28. 9. 
J>s. 7. 9, 


Jer. 11. 20, 
n,17. 10. 





RHUFEINIAID, IX. 


feddion â Christ: * os ydym yn cyd- | a gyfiawnhaodd efe, y rhai hynny 


ddïoddef gyd âg ef, fel yn cyd- 


» | ozonedder hefyd. 


18 Oblegid yr ydwyf yn cyfrif, 


7. *nad yw dioddefiadau yr amser pre- 
413 'sennol hwn, yn haeddu eu cyffelybu 


i'r gogoniant a ddatguddir i ni. 

19 Canys “"awydd-fryd y creadur 
sydd yn disgwyl am “ ddatguddiad 
meibion Duw. 

20 Canys y creadur sydd wedi ei 

ddarostwng i oferedd ; nid o'i fodd, 
EF oblecid yr hwn a'ì darostyng- 
odd: 
91 Dan obaith y rhyddhêir y 
creadur yntau hefyd, o gaethiwed 
llygredigaeth, i ryddid gogoniant 
plant Duw. 

22 Canys ni a wyddom fod “pob 
creadur yn cyd-ocheneidio, ac yn 
cyd-ofidio hyd y pryd hwn. 

23 Ac nid yn unig y creadur, ond 
ninnau hefyd, y rhai sydd gennym 
flaen-ffrwyth yr Yspryd ; ? yr ydym 
ninnau ein hunain hefyd yn ochen- 
eidio ynom ein hunain, gan ddisgwyl 
y mabwysiad, sef “prynedigaeth ein 


corph. 


24 Canys trwy obaith y'n hiach- 
âwyd. Eithr * y gobaith a welir, nid 
yw obaith: oblegid y peth y mae 
un yn ei weled, ì ba beth 'y mae 
etto yn ei obeithio 

25 Ond os ydym ni yn gobeithio 
yr hyn nid ŷm yn ei weled, yr ydym 
(rwy amynedd yn disgwyl am dano. 

26 A'r un ffunud y mae yr Yspryd 
hefyd yn cynnorthwyo ein gwendid 
ni. Canys Pni wyddom ni beth a 
weddïom, megis y dylem: eithr “y 
mae yr Yspryd ei hun yn erfyn 
trosom ni âg ocheneidiau annhraeth- 
adwy. 

27 1A'r hwn sydd yn chwilio y 
calonnau, a ŵyr beth yw meddwl 
yr Yspryd; "canys y mae efe * yn 


:|ol ewyllys Duw yn erfyn dros y 
"| saint. 


28 Ac ni a wyddom fod pob peth 
yn cyd-weithio er daioni i'r rhai 


' |sydd yn caru Duw ; se/ i'r rhai sydd 
5. | wedi:eu galw yn ol ei arfaeth ef. 


29 Oblegid y rhai fa rag-wybu, 
2a ragluniodd efe hefyd ^2 fod yn 


'Iun ffurf â delw ei Fab ef; 'fel y 


byddai efe yn gyntaf-anedig ym 
mhlith brodyr lawer. | 
30 A'r rhai a ragluniodd efe, y 


:|rhai hynny hefyd a alwodd efe; a'r 


rhai a alwodd efe, y rhaì hynny 


' |hefyd a gyfiawnhaodd efe; a'r rhai 


1063 


hefyd “ a ogoneddodd efe. 

31 Beth gan hynny a ddywedwn 
ni wrth y pethau hyn? !'Os gyw 
Duw trosom, pwy a al fod i'n 
herbyn ? 

32 mYr hwn nid arbedodd ei brïod 
Fab, ond "a'i traddododd ef trosom 
ni oll; pa wedd gyd âg ef hefyd 
na ddyry efe i ni bob peth 

33 Pwy a rydd ddim yn erbyn 
etholedigion Duw? “Duw yw yr 
hwn sydd yn cyfiawnhâu: 

34 PPwy 4yw yr hwn sydd yn damn- 
io? Orist yw yr hwn a fu farw, 
ïe, yn hytrach, yr hwn a gyfodwyd 
hefyd ; 1yr hwn hefyd sydd ar dde- 
heulaw Duw, "yr hwn hefyd sydd 
yn erfyn trosom ni. 

35 Pwy a'n gwahana ni oddi wrth 
gariad Orist? ai gorthrymder, neu 
ing, neu ymlid, neu newyn, neu 
noethni, neu enbydrwydd, 
gleddyf? 

36 Megis y mae yn ysgrifenedig, 
sEr dy fwyn di yr ydys yn ein lladd 
ni ar hyd y dydd ; cyfrifwyd ni fel 
defaid i'r lladdfa. 

37 “Eithr yn y pethau hyn oll yr 
ydym ni yn fwy na choncwerwyr, 
trwy yr hwn a'n carodd ni. 

38 Canys y mae yn ddïogel gen- 
nyf, na all nac angau, nac einioes, 
nac angelion, na“ thywysogaethau, 
na meddiannau, na phethau pre- 
sennol, na phethau i ddyfod, 

39 Nac uchder, na dyfnder, nac 
un creadur arall, ein gwahanu ni 


oddi wrth gariad Duw, yr hwn; 


sydd yng Nghrist Iesu ein Har- 

glwydd, 

PENNOD IX. 

1 Paul yn ddrwg ganddo dros yr Iuddewon. 
T Nad oedd hoU had Abraham ymn blanl yr 
addewid. 18 Bod Duw yn trugarhâu wrth 
y neb y mynno. 21 Y gall y crochenydd 
wneuthur â'i bridd y peth a fynno. 25 Dar- 
fod rhag-fynegi galwedigaeth y Cenhedloedd, 
a gwilhodiad yr Iuddewon. 92 Yr achos 
paham y croesawodd, cyn lleied o'r Iuddewon 


gyfiawnder ffydd. 

P^ GWIRIONEDD yr wyf fi yn 

ei ddywedyd yng Nghrist, nid 
wyf yn dywedyd celwydd, am cyd- 
wybod hefyd yn cyd-dystiolaethu â 
mi yn yr Yspryd Glân, 

9 bFod i mi dristyd mawr, a gofid 
dibaid i'm calon. 

3 Canys “mi a ddymunwn fy mod 
fy hun *yn anathema oddi wrth 
Grist dros fy mrodyr, sef fy nghen- 
edl yn ol y cnawd: 


Sal gobaith y Cristion. 


neu | 





Anno 
DOMINI 
60. 


k Eph. 2, 6. 
Ì Num, 14, 9, 


m pen. 5. 6, 
10. 


n pen. 4.25. | 


o Tis, 50. 8, 9. 
at. 12. 10, 
Ti 


P Job 34. 29, 


g Marc 16, 


19, 
Col.ô. 1, 
Heb. 1. 3, 
&R8.1. 
Gyd 92, Uy 

r Heb. 7. 25, 
e9, 24. 


a Ps. â4, 92, 
2Cor.4.11. 

t 1 Cor. 15, 
57. 
2 Cor, 2.14, 
1 Ioan 4. 4, 
&.5.4,5. 
Dat.12.11, 

u Eph. 1. 
21. a 6.12, 
Col. 1. 16. 
n.2.15. 
1 Petr 3. 
2 


a2Cor.l. 
23.a 11.31. 


b pen. 10, 1. 


c Exod, 22. 
a 


2 wedi fy 


ngwahlanu. 








Wrth y neb y mynno 


Anno 
DOMINI 
60. 





d Deut. 7. 6. 
e Exod. 4, 


7 

Jer. 31. 9, 
1 Sam. 4. 

1 


9 testament- 


au. 
g Ps. 147.19. 


P Gal, 4. 28. 
g Gen. 18, 
10. 


rGen.25.21. 


spen, â, 17. 


tGen.25. 23. 

5 Y mwyaf. 

6 lleiaf. 

u Mal. 1,2, 
3. 


x Job 34. 10, 


7 Exod, 39, 
LO. 


Eg Edrych 
Gal, 3, 8, 
22 


— 


a Exod. 9, 
16. 


oesoedd. 


4 4 Y rhai sydd Israeliaid ; eeiddo 
y rhai yw y mabwysiad, 'ar gogon- 
iant, a'r *$ cyfammodau, a £dodiad y 
ddeddf, a'r gwasanaeth, Pa'r add- 
ewidion ; 

5 Eiddo y rhai yw y tadau; ac 
ìg'r rhai yr Aanoedd Crist yn ol 
y cnawd, “Fyr hwn sydd uwchlaw 
pawb, yn Dduw bendigedig yn oes 
Amen. 

6 ! Eithr nid posibl yw myned gair 


1s. |Duw yn ddirym: canys "nid * Is- 
,î, | rael yw pawb a'r sydd o Israel. 


7" Ac nid ydynt, oblegid eu bod 


.|yn had Abraham, i gyd yn blant: 
' |eithr, Yn Isaac y gelwir i ti had. 


8 Hynny ydyw, Nid plant y cnawd, 
y rhai hynny sydd blant i Dduw; 


'|eithr Pplant yr addewid a gyfrifir 


yn had. 

9 Canys gair yr addewid yw hwn ; 
1 Ar yr amser hwn y deuaf, a bydd 
mab i Sara. 

10 Ac nid Ay2 yn unig ; eithr " Re- 
becca hefyd, wedi iddi feichiogi o 
un, sef o'n tad Isaac ; 

ll (Canys cyn geni gy p4amt etto, 
na gwneuthur o honynt dda na 
drwc, fel y byddai i'r arfaeth yn 
ol etholedigaeth Duw sefyll, nid o 
weithredoedd, eithr *o'r hwn sydd 
yn galw ;) 

12 Y dywedwyd wrthi, ** Yr hynaf 
a. wasanaetha yr êieuangaf. 

13 Megis yr ysgrifenwyd, “Jacob 
a gerais, eithr Esau a gaseais. 

14 Beth gan hynny a ddywedwn 
ni? *.A oes anghyfiawnder gyd â 
Duw? Na aíto Duw. 

15 Canys y mae yn dywedyd wrth 
Moses, ?JMi a drugarhâf wrth yr 
hwn y trugarhâwyf, ac a dosturiaf 
wrth yr hwn y tosturiwyf. 

16 Felly gan hynny nid o'r hwn 
sydd yn ewyllysio y mae, nac or 
hwn sydd yn rhedeg chwaith ; ond 
u Dduw, yr hwn sydd yn trugar- 

âu. 

17 Canys “y mae yr ysgrythyr yn 
dywedyd wrth Pharaoh, * I hyn yma 
y'th gyfodais di, fel y dangoswn fy 
ngallu ynot ti, ac fel y datcgenid fy 
enw trwy yr holl ddaear. 

18 Feliy gan hynny y neb y myn- 
no y mae efe yn trugarhâu wrtho, 
ar neb y mynno y mae efe yn ei 
galedu. 

19 Ti a ddywedi gan hynny wrth- 
yf, Paham y mae efe etto yn beio? 
canys pwy a wrthwynebodd ei 
ewyllys ef? 


RHUFEINIAID, IX. 


20 Yn hytrach, O ddyn, pwy wyt 
ti yr hwn a ddadleui yn erbyn 
Duw? Pa ddywed y peth ffurfiedig 
wrth yr hwn a'i ffurfiodd, Paham 
y'm gwnaethost fel hyn? 

91 Onid oes awdurdod “i'r croch- 
enydd ar y priddgist, i wneuthur 
o'r un telpyn pridd “un llestr i 
barch, ac arall ìi ammharch * 

92 Beth os Duw, yn ewyllysio 
dancos eî ddigofaint, a pheri ad- 
nabod ei allu, a oddefodd trwy hir- 
ymaros lestri digofaint, “wedi eu 
“ cymhwyso i golledigaeth : 

93 Ac fi beri gwybod golud ei 
ogoniant ar lestri trugaredd, y 
rhai a rag-barottôdd efe i ogon- 
lant, 

24 Sef nyni, y rhai a alwodd efe, 
nid or Iuddewon yn unig, eithr 
hefyd o'r Cenhedloedd ? 

295 Megis hefyd y mae efe yn 
dywedyd yn Hosea, £Mi a alwaf 
yr hwn nid yw bobl i mi, yn bobl 
1 mi; ar hon nid yw anwyl, yn 
anwyl. 

26 A bydd yn y fangre lle y dy- 
wedwyd wrthynt, Nid fy mhobl i 
ydych chwi; yno y gelwir hwy yn 
feibion i'r Duw byw. 

97 Hefyd y mae Esaias yn llefain 
am yr Israel, RCyd byddai nifer 
meibion Israel fel tywod y môr, 
i gweddill a achubir. 

28 Canys efe a orphen ac a gwt- 
toga y “gwaith mewn cyfiawnder: 
oblegid byr "waith a wna yr Ar- 
glwydd ar y ddaear. 

29 Ac megis y dywedodd Esaias 
yn y blaen, “ Oni buasai i Arglwydd 
y Sabaoth adael i ni had, !megis 
Sodoma y buasem, a gwnaethid ni 
yn gyffelyb i Gomorrah. 

30 Beth gan hynny a ddywedwn 
ni? Bod y Cenhedloedd, y rhai nid 
oeddynt yn dilyn cyfiawnder, wedi 
derbyn cyfiawnder, sef y cyfiawnder 
sydd o ffydd: 

31 Ac Israel, "yr hwn oedd yn 
dilyn deddf cyfiawnder, ni chyr- 
haeddodd ddeddf cyfiawnder. 

32 Paham? Am nad oeddynt yn 
et cheisio trwy ffydd, ond megis 
trwy weithredoedd y ddeddf: can- 
ys "hwy a dramgwyddasant wrth y 
maen tramgwydd ; 

33 Megis y mae yn ysgrifenedig, 
9 Wele fi yn gosod yn Sïon faen 
tramgwydd, a chraig rhwystr: a 


| Pphob un a gredo ynddo, ni * chy- 


wilyddir. 


(—  — ——_  —— 


|N GE HC IC uu ay y YH HI YI ci o IY AR HI I IY Y EI II HI GI Y I Id a IH I fd HE II HE SS I III IU. 
El — ——— ss  W—— -  —_— 
- 


y trugarhâ Duw. 





c Jer. lS. 6. 


d 2 Tim, 2. 
20. 


el Petr2.8, 
Judas 4, 

7 Neu 
gorphen. 

f pen. 2, 4, 

ol. 14 27, 


& Hos. 2. 23. 
1 Pctr 2.10. 


h Fas, 10. 22, 
23, 
í pen. 11, 5. 


8 Neu, 
cyfrif. 
9 gyfrif. 


k Es. 1,9. 
Galar, 3. 
22 


1 Es, 13, 19. 
J er, 60, 40. 


n Luc 2. 24. 
1 Cor. 1, 23. |, 


o Es.8.14, | 
a. 2S, 16. 
Matt. 21. 
42, 
1 Petr 2. 6, 

, '. 
P pen.10.11. 


2 warad- 
wyddir. 





1064 


2 ar eu bod 
yn gadw- 
edig. 


a Act. 21. 
AA 2r O. 
pen, 9, ôl, 


b Gal, 3.24, 


c Lef. 18. 6. 
Ezec. 20. 
11, 13, 21. 
Gal. 9. 12, 


d Dout, 30. 
12,19. 


e Deut. 30. 
14, 


f Matt, 10, 
a2. 
Act, 8. 37. 


g Es. 28. 16, 
a. 49, 23, 
Jer. 17. 7. 

b pen. 3.22. 


î Act. 10. 36. 
en, 9. 29, 


Galwad y 
NI PENNOD X. 
GO: 5 Bod yr ysgrythyr lân yn dangos y rhagor 


sydd rhwng cyfiawnder y gyfraith a'r hwn 
sydd o fydd; 11 ac na chywilyddir neb a 
gredo, pa un bynnag aî Iuddew aâ cenedl- 
ddyn fyddo; 1$ ac y derbyn y Cenhedloedd 
y gaîr, ac y credant. 10 Nad oedd y pethau 
hyn anhysbys â'r Tuddewon. 


FRODYR, gwir ewyllys fy 

nghalon, 2m gweddi ar Dduw 
dros yr Israel, sydd “er iachawd- 
wriaeth. 

2 Canys yr wyf fi yn dyst iddynt, 
afod ganddynt zêl Duw, eithr nid 
ar ol gwybodaeth. 

3 Canys hwynt-hwy, heb wybod 
cyfiawnder Duw, ac yn ceisio gosod 
eu cyfiawnder eu hunain, nid ym- 
ostyngasant i gyfiawnder Duw. 

4 Canys PCrist yw diwedd y 
ddeddf, er cyfiawnder 1 bob un a'r 
y sydd yn credu. 

5 Canys y mae Moses yn ysgrifenu 
am y cyfiawnder sydd o'r ddeddf, 
c Mai y dyn a wnel y pethau hynny, 
a fydd byw trwyddynt. 

6 Eithr y mae y cyfiawnder sydd 
o ffydd yn dywedyd fel hyn; 4Na 
ddywed yn dy galon, Pwy a esgyn 
i'r nef? (hynny yw, dwyn Crist i 
waered oddi uchod :) 

7 Neu, pwy a ddisgyn i'r dyfnder? 
(hynny yw, dwyn Crist drachefn i 
fynu oddi wrth y meirw.) 

8 Eithr pa beth y mae efe yn ei 
ddywedyd? “Mae y gair yn agos 
attat, yn dy enau, ac yn dy galon: 
hwn yw gair y ffydd, yr hwn yr 
ydym ni yn ei bregethu ; 

9 Mai fos cyffesi â'th enau yr Ar- 
glwydd Iesu, a chredu yn dy galon 
i Dduw ei gyfodi ef o feirw, cadw- 
edig fyddi. 

10 Canys âr galon y credir i gyf- 
iawnder, ac âr genau y cyffesir i 
iachawd niae” 

ul egid y mae yr ysgrythyr yn 
dywedyd, 5Pwy Wnnas sydd - 
credu ynddo ef, ni chywilyddir. 

12 Canys nid oes gwahaniaeth 
rhwng Iuddew a Groegwr: oblegid 
iyr un Arglwydd ar bawb, “sydd 


.|oludog i bawb a'r sydd yn galw 


7. arno. 


1 Joel 2. 32. 
Act. 2. 21. 


13 Canys pwy bynnag a alwo ar 
enw yr Arglwydd, cadwedig fydd. 

14 Pa fodd gan hynny y galwant 
ar yr hwn ni chredasant ynddo? a 
pha fodd y credant yn yr hwn ni 
chlywsant am dano? a pha fodd y 
clywant, heb bregethwr ? 

15 A pha fodd y pregethant, onis 


1065 


RHUFEINIAID, X. 





danfonir hwynt? megis y mae yn 
ysgrifenedig, "Mor brydferth yw 
íraed y rhai sydd yn efengylu tang- 
nefedd, y rhai sydd yn efengylu 
pethau daionus! 

16 Eithr "nid ufuddhasant hwy 
oll i'r efengyl: canys y mae Esaias 
yn dywedyd, 9O Arglwydd, pwy a 
gredodd i'n * hymadrodd ni? 

17 Am hynny ffydd sydd trwy 
glywed, a chlywed trwy air Duw. 

18 Eithr meddaf, Oni chlywsant 
hwyf P Yn ddïau i'r holl ddaear yr 


aeth eu swn hwy, a'u geiriau hyd| 1 


derfynau y byd. 

19 Eithr meddaf, Oni wybu Is- 
rael? Yn gyntaf, y mae Moses yn 
dywedyd, 1Mi a baraf i chwi wŷn- 
fydu trwy 7'a4 nid yw genedl; trwy 
genedl anneallus y'ch digiaf chwi. 

20 Eithr y mae Esaias yn ymhyf- 
hâu, ac yn dywedyd, ' Cafwyd fi gan 
y rhai nid oeddynt yn fy ngheisio; 
4 gwnaed fi yn eglur i'r rhai nid 
oeddynt yn ymofyn am danaf. 

21 Ac wrth yr Israel y mae yn 
dywedyd, “Ar hyd y dydd yr es- 
tynais fy nwylaw at bobl anufudd 
ac yn gwrth-ddywedyd. 

PENNOD XI. 

1 Na fwriodd Duw ymaith holl Israel; 7 ond 
rhaî a ddewiswyd, er darfod caledu y Ueill. 
16 Y mae gobaith y troir hwyni. 1S Na 
ddylai y Cenhedloedd orfoleddu yn eu her- 
byn hwy; 26 oblegid y mae addewid o'u 
hiachawdwriaeth hwythau. 99 Bob barned- 
igaethau Duw yn anchwiliadwy. 

AN hynny meddaf, *A wrtliod- 

. odd Duw ei bobl? Na atto 

Duw. Canys Pyr wyf finnau hefyd 

yn Israeliad, o had Abraham, o 

lwyth Benjamin. 

2 Ni wrthododd Duw ei bobl, yr 
hwn “a adnabu efe o'r blaen. Oni 
wyddoch chwi pa beth y mae yr 
ysgrythyr yn ei ddywedyd “am 
Elias? pa fodd y mae efe yn erfyn 
ar Dduw yn erbyn Israel, gan ddy- 


wedyd, 

340 Arglwydd, hwy a laddasant 
dy brophwydi, ac a gloddiasant dy 
allorau i lawr; ac myfi a adawyd 
yn unig, ac y maent yn ceisio fy 
einioes innau. 

4 Eithr pa beth y mae atteb 
Duw yn ei ddywedyd wrtho? “Mi 
a2, adewais ì mi fy hun saith mil o 
wŷr, y rhai ni phlygasant eu glin- 
iau i Baal. 

5 fFelly gan hynny y pryd hwn 

efyd y mae gweddill yn ol ethol- 
edigaeth gras. 


i | 
Cenhedloedd. 





Anno 
DOMINI 
60. 


m Is. 52. 7. 


n Heb. 4, 2, 


o Es. b3. 1. 
Ionn 12.38, 

9 pregeth- 
iad. 


P Pa, 10, 4. 
Matt. 24, 


Col, 1. 6, 
23, 


ag Deut. 32. 
2 


r Joe, 65, 1, 


8 Us, 60. 2 


a Jer, 91.37. 


b 2 Cor, 1], 
22, 
Phil. 3. 5. 
c pen, 8. 29. 
2 Gr. yn 


Elias. 


d ] Bren, 19, 
10, 14, 








el Bren,19. 
1s. 


f pen. 9. 27, 


Tmpiad y Cenhedloedd 






£ pen, â. â, 


Gal, 5. 4. 
Edrych 
Deut. 9. 4, 


h pen. 9. ôl. 
a lO, ô. 


3 ddallwyd, 


i Es, 29. 10. 


m Act. 19. 
46. 


16. 
Iago 5. 20, 


p Jer, 11. 
16. ' 


î yn eu lle 
hwynt. 


91 Cor. 10. 
12, 


6 Ac Eos o ras, nid o weithred- 
oedd mwyach: os amgen, nid yw 
gras yn ras mwyach. Ac os o weitl- 
redoedd, nid yw o ras mwyach: os 
amgen, nid yw gweithred yn weith- 
red mwyach. 

7 Beth gan hynny? ^Ni chafodd 
Israel yr hyn y mae yn ei geisio: 
eithr yr etholedigaeth a'i cafodd, 
a'r lleill a * galedwyd ; 

8 (Megis y mae yn ysgrifenedig, 
!Rhoddes Duw iddynt yspryd trwm- 
gwsg, “llygaid fel na welent, a 


'Tchlustiau fel na chlywent;) hyd y 


dydd heddyw. 

9 Ac y mae Dafydd yn dywedyd, 
!Bydded eu bord hwy yn rhwyd, 
ac yn fagl, ac yn dramgwydd, ac 
yn daledigaeth iddynt: 

l0 Tywyller eu llygaid hwy, fel 
na welant, a chyd-grymma dê eu 
cefnau hwy bob amser. 

l1 Gan hynny meddaf, A dram- 
gwyddasant hwy fel y cwympent? 
Na atto Duw: eithr "trwy eu 
cwymp hwy y daeth iachawdwr- 
iaeth i'r Cenhedloedd, i yrru.eidd- 
igedd arnynt, 

12 O hcrwydd paham, os ydyw 
eu cwymp hwy yn olud i'r byd, 
au lleihâd hwy yn olud i'r Cen- 
hedloedd; pa faint mwy y bydd 
eu cyflawnder hwy 

13 Canys wrthych chwi y Cen- 
hedloedd yr wyf yn dywedyd, yn 
gymmaint " a'm bod i yn apostol y 


. Cenhedloedd, yr wyf yn mawrhâu 
w. | fy swydd 


l4 Os gallaf ryw fodd yrru eidd- 
ìcedd ar fy nghig a'm gwaed fy 
hun, ac 9achub rhai o honynt. 

15 Canys os gyw eu gwrthodiad 


|hwy yn gymmod i'r byd, beth fydd 


ew derbyniad hwy ond bywyd o 
feirw * 

16. Canys os sanctaidd y blaen- 
ffrwyth, y »ae y clamp toes hefyd 
yn sanctaidd: ac os sanctaidd y 
gwreiddyn, y mae y canghennau 
hefyd felly. 

17 Ac os Prhai o'r canghennau a 
dorrwyd ymaith, a thydi yn olew- 
wydden wŷllb a impiwyd i mewn 
*.yn eu plith hwy, ac ath wnaeth- 
pwyd yn gyfrannog o'r gwreiddyn, 
ac o frasder yr olew-wydden ; | 

18 “Na orfoledda yn erbyn y 


jcanghennau. Ac os gorfoleddi, nid 


6ydi sydd yn dwyn y gwreiddyn, 
eithr y gwreiddyn dydi. 


19 Ti a ddywedi gan hynny, Tor- 


1066 


RHUFEINIAID, XI. 









rwyd y canghennau ymaith, fel yr 
impid fi i mewn, 

20 Da; trwy anghrediniaeth y 
torrwyd hwynt ymaith, a thithau 
sydd yn sefyll trwy ffydd. Na 
fydd uchelfryd, eithr " ofna. 

21 Canys onid arbedodd Duw y 
canghennau naturiol, gwylêa rhag 
nad arbedo dithau chwaith. 

22 Gwel am hynny ddaioni a thost- 
er Duw: sef i'r rhai a gwymp- 
asant, toster; eithr daioni ì ti, “os 
arhosi yn eî ddaioni cf: os amgen, 
* torrir dithau hefyd ymaith. 

23 A hwythau, onid arhosant yn 
anghrediniaeth, a impir i mewn: 
canys fe all Duw “eu himpio hwy 
i mewn drachefn. 

24 Canys os tydi a dorrwyd ymaith 
o'r olew-wydden yr hon oedd wŷllt 
wrth naturiaeth, a'th impio yn er- 
byn naturiaeth mewn gwir olew- 
wydden; pa faint mwy y caiff y 
rhai hyn sydd wrth naturiaeth, eu 
himpio i mewn yn eu holew-wydden 
eu hun ? 

25 Canys nì ewyllysiwn, frodyr, 
eich bod heb wybod y dirgelwch 
hwn, (fel na byddoch ddoethion 
yn eich golwg eich hun,) ddyfod 
dallineb o ran i Israel, Fhyd oni 
ddêl cyflawnder y Cenhedloedd i 


mewn. 

26 Ac felly holl Israel a fydd cadw- 
edig; fel y mae yn ysgrifenedig, 
7 Y Gwaredwr a ddaw allan o Sïon, 
ac.a dry ymaith annuwioldeb oddi 
wrth Jacob. 5 

27 “A hyn yw yr ammod sydd 
iddynt gennyf fi, pan gymmerwyf 
ymaith eu pechodau hwynt. 

28 Felly o ran yr efengyl, celyn- 
ion ydynt o'ch. plegid chwi: eithr 
o ran yr etholedigaeth, caredigion 
ydynt oblegid y tadau. 

29 Canys * dïedifarus yv doniau 
a galwedigaeth Duw. 

30 Canys megis y buoch, chwithau 
gynt yn êannfudd i Dduw, eithr yr 
awrhon a gawsoch drugaredd trwy 
T7anufudd-dod yrhai hyn; 

31 Felly hwythau hefyd yr awr- 
hon a *anufuddhasant, fel y caent 
hwythau drugaredd trwy eich tru- 
garedd chwi. ï . 

32 Canys PDuw a'u cauodd hwynt 
oll mewn anufudd-dod, fel y tru- 
garhâi wrth bawb. | 

33: O ddyfnder golud doethineb 
a gwybodaeth Duw! “mor .an- 
chwiliadwy yw ei farnau ef! 


i olew-wydden yr eglwys. 


Anno 
DOMINI 
_ 60. 





r Diar, 28, 
14, 


Es. 66. 2. 
Phil. 2. 12. 


s]1 Cor. 12. 
Heb. 2, 6, 
14... 


t Ioan 15. 2, 


u 2 Cor, 3. 
16. 


5 caledwch. 
x Luc 21, 
Ja 


Dat. 7. 9. 
y Is. 59, 90, 
Ps. 14,7. 


5 His, 21. 9, 
Jer.9l. ôl, 


&c. 
Heb. $, $, 
a 10. 16. 


a Num. 29. 
19, 


6 anghred- 
adyn. 


T anghred- 
iniaeth. 


8 anghred- 
asant. 


b pen. 3, 9. 
Gal. 3. 22. 

9 anghred- 
iniaeth. 


c Da, 50. 6. 








Am gariad, a 


Anno a alr 


DOMINI 
60. 


dJobli.T. 


.| Arglwydd? neu fpwy a fu gynghor-. 
.|wr iddo ef? 


h1 Cor. 8. 6. 
Col, 1. 16. 


2 I'r hwny. 


s 2 Cor, 10. 
1 


b Pa. 50, 13, 
14. 
pen. 6. 1a, 
16. 
1 Petr 2. 5. 


el loan 2. 
a5. 


fpen.15.15. 


£ Diar. 25, 


' Preg.7.16. 


h 1 Cor. 12, 
| Eph.4.T. 
ìi lCor.12. 


Eph. 4. 16. 
k 1 Cor. 10. 
17. 


11 Cor.12, 
4, 
l Petr â, 
10, 11. 


m 1 Cor, 12. 
10,2s,a 13, 
2al4l, 
29, a1, 


n Eph. â, 
l Tim. o. 
17. 


' oMatt. 6, 1, 
2,3. 


P 1 Tim. 6, 
17 


a2 Cor. 9.7. 
r] Tim. L 


1Petr 1.22, 
a 8, 26. 4, 
a 97. 10. 
1 Amos5.l5, 





ffyrdd, mor anolrheinadwy 
ydynt ! | 
34 “Canys pwy a wybu feddwl yr 


35 Neu “pwy a roddes iddo ef yn 


u. |gyntaf, ac fe a delir iddo drachefn ? 


36 Canys ho hono ef, a thrwyddo 
ef, ac iddo ef, y mae pob peth. 
^ iddo ef y byddo gogoniant yn 
dragywydd. Amen. 


, PENNOD XII. 

1 Y dylai irugareddau Duw ein cynhyrfu nî 4 
ryngw eî fodd ef. 9 Na ddylai neb feddwl 
yn rhy ddao hono eî hun; 6 eithr bod yn 
ddiwyd yn yr alwedigaeth y gosodwyd ef 
ynddi. 9 Cariad, a llawer eraill o rinwedd- 
au, a ofynir gennym: 10 a dïol yn bendi- 
faddeu a warafunir â ni. 

M hynny *yr wyf yn attolwg i 
chwi, frodyr, er trugareddau 

Duw, Proddi o honoch eich cyrph 

yn aberth byw, sanctaidd, cymmer- 

adwy gan Dduw; yr hyn yw eich 
rhesymmol wasanaeth chwi. 

2 Ac “na chyd-ymffurfiwch â'r 
byd hwn: eithr *ymnewidiwch trwy 


adnewyddiad eich meddwl; fel *y 
'Iprofoch beth yw daionus, a chym- 


meradwy, a pherffaith ewyllys Duw. 

3 Canys yr wyf yn dywedyd, 'trwy 
y gras a roddwyd i mi, wrth bob 
un a'r sydd yn eich plith, ê€na byddo 
ì neb uchel-synied yn amgen nag 
y dylid synied ; eithr synied i sobr- 
wydd fel y rhannodd Duw i bob 
un fesur ffydd. 

4 Canys 'megìs y mae gennym 
aelodau lawer mewn un corph, ac 
nad oes gan yr holl aelodau yr un 
gwydd : 

5 Felly Eninnau, a 24 yn llawer, 
ydym un corph yng Nghrist, a phob 
un yn aelodau i'w gilydd. 

6, A !chan fod ê 214 amryw ddon- 


iau yn ol y gras a roddwyd i ni, 


pa un bynnag aì "prophwydoliaeth, 
prophwydwn yn ol cyssondeb y 
ffydd ; 

7 Ai gweinidogaeth; byddwn 
ddyfal yn y weinidogaeth; "neu 
yr hwn sydd yn athrawiaethu, yn 
yr athrawiaeth ; 

8 Neu yr hwn sydd yn cynghori, 
ŷn y cynghor: "yr hwn sydd yn cyf- 


rannu, gwnaed mewn symlrwydd; 


yr hwn sydd yn llywodraethu, mewn 


diwydrwydd ; P yr hwn sydd yn tru- 


garhâu, “mewn llawenydd. 

9 ' Bydded cariad yn ddiragrith. 
"*Casêwch y drwg, a glynwch wrth 
y da. | 


1067 


RHUFEINIAID, XII. 


10 “Mewn cariad brawdol bydd- 


wch garedig i'ch gilydd ; " yn rhoddi 
parch, yn blaenori ei.h gilydd; 

ll Nid yn ddïog mewn diwyd- 
rwydd; yn wresog yn yr yspryd; 
yn gwasanaethu yr Arglwydd: 

12 * Yn llawen mewn gobaith ; yn 
ddïoddefgar mewn cys'udd; 7 yn 
dyfal-barhâu mewn gweddi: 

13 * Yn cyfrannu i gyfreidiau y 
saint ; ac * yn “ dilyn llettygarwch. 

14 Bendithiwch y rhai sydd yn 
eich ymlid: bendithiwch, ac na 
felldithiwch. 

15 Byddwch lawen gyd â'r rhai 
sydd lawen, ac wylwch gyd â'r rhai 
sydd yn wylo. 

16 “ Byddwch yn unfryd â'ch gil- 
ydd: “heb roi eich meddwl ar 
uchel-bethau; eithr *yn gyd-ostyng- 
edig â'r rhai isel-radd. “Na fydd- 
wch ddoethion yn eich tyb eich 
hunain. 

l7 “Na thelwch i neb. ddrwg am 
ddrwg. “Darperwch bethau onest 
y'ngolwg pob dyn. 

18 Os yw bosibl, hyd y mae yn- 
och chwi, * * byddwch heddychlawn 
â phob dyn. 

19 'Nac ymddïelwch, rai anwyl, 
ond rhoddwch le i ddigofaint: can- 
ys y mae yn ysgrifenedig, “I mi y 
mae dïal; myfi a dalaf, medd yr 
Arglwydd. 

20 Am hynny, ! os dy elyn a new- 
yna, portha ef; os sycheda, dyro 
iddo ddïod : canys wrth wneuthur 
hyn ti a bentyrri * farwor tanllyd 
ar ei ben ef. 

21 Na orchfyger di gan ddrygioni, 
eithr gorchfyga di ddrygioni trwy 
ddaioni, 


PENNOD XIII 

1 Ymddaroslwng, a llawer o bethau eraill, sydd 

ddyledus â'r llywodraethwyr. S$ Mai cariad 

yw cyflawnder y ddeddf. 11 Bod glythineb, 

a meddwdod, a gweithredoedd y lywyllwch, 
* yn annhymhoraidd yn amser yr efengyl. 
u MDDAROSTYNGED pob en- 

aid i'r awdurdodau goruchel: 

canys Pnid oes awdurdod ond oddi 
wrth Dduw; ar awdurdodau y 
sydd, gan Dduw y maent wedi eu 
2 hordeinio, | 

2 Am hynny pwy bynnag sydd 
yn ymosod yn erbyn yr awdurdod, 
sydd yn gwrthwynebu ordinhâd 
Duw: a'r rhai a wrthwynebant, a 
dderbyniant farnediyaeth iddynt eu 
hunain. | 

3 Canys tywysogion nid ydynt ofn 


dyledswyddau eraill. 





Anno 
DOMINI 
60, 
tlIeb.13.1. 
1 Petr2.17. 


u Phil, 2, 2, 
1 Petr 5, 6, 


x Phil, 4. 4, 
l Thess., 5. 
16 


7 Lucls$. 1. 
z1 Cor. 16. 
1 


a Heb, 13. 2. 
l Petr 4,9. 

2 dilyd. 

b Matt. 5. 
41, 


cpen. 15. 5. 
1 Petr 5. S. 


dPs.131.1, 
9. 


bethau isel. 


e Es, 5. 21. 
pen.1ll, 25. 


f Diar. 20, 
2 


Matt.5. 99. 
c 6. 


1l Petr 3. 9, 

£2 Cor. 8. 
21. 

î yn byw yn 
eddych- 


ì Lef, 10,18. 

kK Deut. 32. 
Heb, 10,30, 

i Diar, 25.. 
21. 


5 farwor 
N. 


aTit.8.l. 
1 Petr 2. 
13, 


b Toan 19, 
11, 


2 trefnu, 





Ein dyled i'r Uywodraeth... RHUFEINIAID, X1V. 


Anno 
OMINI 





c 1 Petr 2, 
14, 


â Preg. 8. 2. 


e Matt. 22, 
21. 
Marc 12. 
1o 
Luc 20, 25. 


f Gal. 5. 14. 
lTim.I.5. 
Iago 2. 8. 


& Exod. 20, 
13, &c. 
Deut. 5.17, 
&c. 


h Lef, 19.1S, 
Maitt. 22, 


39. 

Gal. 5. 14. 

lago 2. 8. 
1 Matt. 22, 

40 


ad. 8. 


k ] Cor. 15. 
4. 
Eph. 5. 14, 
l Thess. 5. 


5, 6. 


1 Eph. 5, 
im 
Col. 3. 8. 


m Eph. 6.13, 
u Thess. 5. 


n phil. 4, 8, 
1l Thess, 4, 
12. 


3 onest, 
o Luc 21, 34, 
l Petr 4, 3. 


P 1] Cor. 6. 9, 


9 Iago 3, l4, 
r Gal. 3, 27. 


s Gal. 5. 16, 
Pc 2. 
11. 


ì weithredoedd da, eithr i'r rhai 
drwg. A fynni di nad ofnech yr 
awdurdod? gwna yr hyn sydd dda, 
a c*thi a gei glod ganddo : 

4 Canys gweinidog Duw ydyw efe 
i ti er daioni. Eithr os gwnei ddrwg, 
ofna; canys nid yw efe yn dwyn y 
cleddyf yn ofer: oblegid gweinidog 
Duw yw efe, dïalydd llid i'r hwn 
sydd yn gwneuthur drwg. 

5 Herwydd paham “anghenraid 
yw ymddarostwng, nid yn unig o 
herwydd llid, eithr o herwydd cyd- 
wybod hefyd. 

6 Canys am hyn yr ydych yn talu 
teyrnged hefyd: oblegid gwasan- 
aethwyr Duw ydynt hwy, yn gwyl- 
ied ar hyn yma. 

7 “Telwch gan hynny i bawb eu 
dyledion: teyrnged, i'r hwn 4 mae 
teyrnged y7 ddyledus; toll, i'r hwn 
y mae toll; ofn, i'r hwn y mae 
ofn ; parch, i'r hwn y mae parch 
yn ddyledus. 

8 Na fyddwch yn nyled neb o 
ddim, ond o garu bawb eich gilydd : 
canys fyr hwn sydd yn caru arall, 
a gyflawnodd y gyfraith, 

9 Canys hyn, ENa odineba, Na 
ladd, Na ladratta, Na ddwg gam- 
dystiolaeth, Na thrachwanta; ac 
od oes un gorchymyn arall, y mae 
wedi ei gynnwys yn gryno yn yr 
ymadrodd hwn, Câr dy gymmydog 
fel ti dy hun, 

10 Cariad ni wna ddrwg i'w gym- 
mydog: am hynny 'cyflawnder y 
gyfraith gyw cariad. 

ll A hyn, gan wybod yr amser, 
ct bod hi weithian yn bryd i ni 
E ddeffrôi o gysgu: canys yr awr- 
hon y mae ein hiachawdwriaeth ni 
yn nês na phan gredasom. 

12 Y nos a gerddodd ym mhell, 
ar dydd a nesaodd: am hynny 
!bwriwn oddi wrthym weithredoedd 
y tywyllwch, a" gwisgwn arfau y 
goleuni, 

13 "Rhodiwn yn * weddus, megis 
wrth liw dydd; nid mewn cyf- 
eddach a meddwdod, Pnid mewn 
cyd-orwedd ac anlladrwydd, 4 nid 
mewn cynnen a chenfigen, 

l4 Eithr "gwisgwch am danoch 
yr Arglwydd Iesu Grist; ac *na 
wnewch rag-ddarbod dros y enawd, 
er mwyn cyflawnt eî chwantau ef. 


PENNOD XTV. 


9 Na ddylai dynion na dirmygu ma chon- 
demnîìo ew gilydd, am Ubeihau mid ydynl 
na da ma drwg o honynt ew humain; 13 


1068 


| 
eithr. gochelyd. rhoddi. achos tramgwydd 


ynddynt; lô oblegid hynny y mae yr 
aposiol yn eî brofi ei fod. yn anghyfreith- 
lawn, lrwy lawer o resymmau. 


R hwn sydd * wan yn y ffydd, 
derbyniwch attoch, “nid i ym- 
rafaelion rhesymmau. 

2 Canys y mae un yn credu y gall 
fwytta pob peth; ac y mae arall, 
yr hwn sydd wan, yn bwytta dail. 

3 PYr hwn sydd yn bwytta, na 
ddirmyged yr hwn nid yw yn bwyt- 
ta; ar hwn nid yw yn bwytta, na 
farned ar yr hwn sydd yn bwytta: 
canys Duw a'i derbyniodd ef, 

4 “Pwy wyt ti, yr hwn wyt yn 
barnu gwas un arall? I'w arglwydd 
eì hun y mae efe yn sefyll, neu yn 
syrthio: ac efe a gynhelir; canys 
fe a all Duw ei gynnal ef. 

5 1Y mae un yn barnu diwrnod 
uwch law diwrnod; ac arall yn 


Na, chondemniom mneb 





Anno 
DOMINI 
60. 





a] Cor. 8. 
9. a 9. 22, 

2 nid â 
farnu eî 
Jedd yliau 
anhysbys. 


b Col. 2, 16, 


cIago 4.12. 


8 Gal, 4. 10, 


barnu pob diwrnod yn ogyfuwch.| 


Bydded pob un yn sicr yn ei fedd- 
wl ei hun. 

6 Yr hwn sydd yn ystyried diwr- 
nod, i'r Arglwydd y mae yn ei 
ystyried; a'r hwn sydd heb ystyr- 
ied diwrnod, i'r Arglwydd y mae 
heb ei ystyried. Yr hwn sydd yn 
bwytta, ir Arglwydd y mae yn 
bwytta; canys *y mae yn diolch 
i Dduw: a'r hwn sydd heb fwytta, 
ir Arglwydd y mae heb fwytta; 
ac y mae yn dïolch i Dduw. 

7 Canys fnid oes yr un o honom 
yn byw iddo ei hun, ac nid yw yr 
un yn marw iddo ei hun. 

8 Canys pa un bynnag yr ydym 
ai byw, ir Arglwydd yr ydym yn 
byw; ai marw, ir Arglwydd yr 
ydym yn marw: am hynny, pa un 
bynnag yr ydym ai byw ai marw, 
eiddo yr Arglwydd ydym. 

9 Oblegid “er mwyn hyn y bu 
farw Crist, ac yr adgyfododd, ac 
y bu fyw drachefn hefyd, fel yr 
arglwyddiaethai ar y meirw a'r byw 
hefyd. | 

10 Eithr paham yr wyt ti yn 
barnu dy frawd? neu paham yr 
wyt yn dirmygu dy frawd? canys 
h gosodir ni oll ger bron gorsedd- 
faingc Crist. 

ll Canys y mae yn ysgrifenedig, 
! Byw wyf fi; medd yr Arglwydd; 
pob glin a blyga i mi, a phob tafod 
a gyflesa 1 Dduw, 

12 Felly gan hynny pob “un o 
honom “drosto ei hun a rydd gyf- 
rif i Dduw. 


e u Cor. 10, 
1 Tim. 4.3, 


f] Cor. 6. 
19, 20. 
Gal, 2. 20. 
1 Thess. 6. 


1 Petr 4,9, 


Eg 2 Cor. 5. 
15. 


b 2 Cor, 6. 
10. 


1 Es. 45. 25. 
Phil, 2, 10. 


k Matt. 12. 
36 


Gal. 6. 5, 
3 am dano 
ei hun. 





am bethau diwahaniaeth. 


Anno 
DOMINI 
60. 


1] Cor, 10, 
22. 





m nn 10, 
1 Oor, 10. 
25. 
1Tim.d4.4, 
Tit.l,.15. 

4 Gr. gy- 
redin. 

n 1 Cor, 8. 
1, 10, 


o 1 Cor, 8. 
AL, 


P Matt. 15. 
Act. 10, 15. 
ad. 14. 
Tit. 1, 15. 

g 1 Cor. 8. 
12. 


b canfod, 
ac yn 
gwneuthur 
rhagor- 
iaeth 
rhwng 
bwydydd. 

r Tit. 1.15, 


a Gal.6.l. 


18 Am hynny na farnwn ein gilydd 
mwyach: ond bernwch hyn yn hytr- 
ach, 'na bo i neb roddi tramgwydd 
i'w frawd, neu rwystr. 

]4 Mi a wn, ac y mae yn sicr gen- 
nyf trwy yr Arglwydd Iesu, " nad 
oes dim yn * aflan o hono ei hun: 
ond "i'r hwn sydd yn tybied fod peth 
yn aflan, i hwnnw 4y mae yn aflan. 

15 Eithr os o achos bwyd y trist- 
êir dy frawd, nid wyt ti mwyach 
yn rhodio yn ol cariad. “Na ddis- 
trywia ef âth fwyd, dros yr hwn 
y bu Crist farw. 

16 Na chabler gan hynny eich 
daioni chwi. 

l7 Canys nid yw teyrnas Dduw 
fwyd a dïod; ond cyfiawnder, a 
thangnefedd, a llawenydd yn yr 
Yspryd Glân. 

18 Canys yr hwn sydd yn gwasan- 
aethu Crist yn y pethau hyn, sydd 
hoff gan Dduw, a chymmeradwy 
gan ddynion. 

19 Felly gan hynny dilynwn y 

pethau a berthynant i heddwch, a'r 
pethau a berthynant i adeiladaeth 
ein gilydd. 
20 O achos bwyd na ddinystria 
waith Duw. PPob peth yn wir sydd 
lân ; eithr drwg yw i'r dyn sydd yn 
bwytta trwy dramgwydd. 

21 Da, yw na fwyttâer < cig, ac nad 


yfer gwin, na dêm trwy yr hyn y 


íramgwydder, net y rhwystrer, neu 
y gwanhâer dy frawd. 

22 A oes ffydd gennyt ti? bydded 
hi gyd â thi dy hun ger bron Duw. 
Gwŷn ei fyd yr hwn nid yw yn ei 
farnu ei hun yn yr hyn y mae yn ei 
dybied yn dda. 

23 Eithr yr hwn sydd yn * petruso, 
os bwytty, efe a gondemniwyd, am 
nad yw yn bwytta o ífydd : aTpheth 
bynnag nid yw o ffydd, pechod 


yw. 

PENNOD XV. 

1 Rhaid i'r cryf gyd-ddwyn &'r gwan. 2 Na 
ddylem nî ryngu eîn bodd eîn hunain, 9 gan 
ma wnaeth Crist hynny; TY ond derbyn bob 
un eîn gilydd megis y derbyniodd Crist 
ninnau î gyd, 9 Iuddewon, 9 a Chenhedloeud, 


“ 15 Paul yn esgusodi eî ysgrifen, 28 ac yn |. 
addaw ymweled â hwynt, 390 ac yn deisyf 


eu gweddïau, 
» NYNI y rhai ydym gryfion, 
a ddylem gynnal gwendid y 
rhai gweiniaid, ac nid rhyngu ein 
bodd ein hunain. 
2 P Boddhâed pob un o honom ei 


gymmydog yn yr hyn sydd dda. 


iddo er adeiladaeth, 


1063 


RHUFEINIAID, XV. 


8 Canys Crist nis boddhaodd ef 
ei hun; eithr, megis y mae yn ys- 
grifenedig, “ Gwaradwyddiadau y 
rhai a'th waradwyddent di, a syrth- 
iasant arnaf fi. 

4 Canys îpa bethau bynnag a 
ysgrifenwyd o'r blaen, er addysg i 
nì yr ysgrifenwyd hwynt ; fel trwy 
amynedd a diddanwch yr ysgryth- 
yrau, y gallem gael gobaith, 

5 A “Duw yr amynedd a'r di- 
ddanwch a roddo i chwi synied yr 
un peth tu ag at eich gilydd ? yn 
ol Orist Iesu : 

6 Fel y galloch yn unfryd, o un 
cenau, ogoneddu Duw, a Thad ein 
Harglwydd Iesu Grist. 

7 O herwydd paham “derbyniwch 
eich gilydd, megis ag y derbyniodd 
Crist ninnau i ogoniant Duw. 

8 Ac yr wyf yn dywedyd, “wneuth- 
ur Iesu Grist yn weinidog i'r en- 
waediad, er mwyn gwirionedd Duw, 
er mwyn cadarnhâu yr addewidion 
a wnaethpwyd i'r tadau: 

9 Ac fel y byddai i'r Cenhedloedd 
ogoneddu Duw am eê drugaredd ; 
fel y mae yn ysgrifenedig, "Am hyn 
y cyffesaf i ti ym mhlith y Cenhedl- 
oedd, ac y canaf i'th enw, 

10 A thrachefn y mae yn dywedyd, 
! Ymlawenhêwch, Genhedloedd, gyd 
âi bobl ef. 

ll A thrachefn, FMolwch yr Ar- 
glwydd, yr holl Genhedloedd; a 
chlodforwch ef, yr holl bobloedd. 

12 A thrachefn y mae Esaias yn 
dywedyd, !Fe fydd gwreiddyn Jesse, 
ar hwn a gyfyd i lywodraethu y 
Cenhedloedd: ynddo ef y gobeithia 
y Cenhedloedd. 

13 A Duw y gobaith a'ch cyflawno 
o bob llawenydd a thangnefedd gan 
gredu, fel y cynnyddoch mewn go- 
baith trwy nerth yr Yspryd Glân. 

l4 Ac ^yr wyf fi fy hun, fy mrod- 
yr, yn credu am danoch chwi, eich 
bod chwithau yn llawn daioni, wedi 
eich cyflawni o bob gwybodaeth, 
ac yn abl i rybuddio eich gilydd 
hefyd. 

15 Eithr mi a ysgrifenais yn hyf- 
ach o beth attoch, O frodyr, fel un 
yn dwyn ar gôf i chwi, " trwy y gras 
a roddwyd i mi gan Dduw ; 


16 Fel *yy byddwn weinidog ì Iesu| s 


Grist at y Cenhedloedd, gan weini 
i efengyl Duw, fel y byddai ” off- 
rymiad y Cenhedloedd yn gymmer- 
adwy, wedi ei sancteiddio gan yr 
Yspryd Glân. 


Cyd-ddwyn â'r gwan. 


Anno 
DOMIN 





o Pa. 69, 9, 


| 8 pen. 4, 23, 
1 Oor. 10, 
11, ì 


e pen, l2. 
1 Cor. 1.10, 
Phil. 3. 16. 
2 Neu, yn 
ol esampl 
Crist Iesu. 


f pinu 14, 1, 


B Matt. 15. 
4. 

Act. 9. 20, 
26. 


h Ps, 18. 49, 


í Deut. 32, 
43. 


k Pa. 1l7.1. 


i Es. 11, 1, 
10. 


m 2 Petr 1. 
l Ioan y 
21. 


n pen. 1. 6. 
a l2,. 
Gal, 1. 15, 

Eph, 5.7, 

o peu, 11, 
15. 

Gal. 2. 7, 

&,9. 

1 Tim.2.7. 

2 Tim,1. 

11 


P Es. 66. 20, 
Phil. 2. 17, 


—— —— — — ———-—  — — — — —_— — — — — —— — ——_——_  — ——_ <> Lu Wu... £I 
y Ic ato) 1 - 


Anno 


g pen. 1. 5. 
a l6. 26. 


r 9 Cor, 10, 
13, 15, 16. 


s Is. 52, 15. 


tpen. 1.13. 
l Thess, 2, 


» íd 


u Act. 19, 
2 


ad. 32. 
pen, 1. ll, 


â Neu, o'ch 
cymdeith- 
as. Gr. â 


b Phil. 4.17. 


4 heibio â 
chwi. 
c pen, l,1l, 


d Phil, 2.1. 
e2Cor, 1, 


11. 
Col, 4, 12, 


f 2 Thess, 3, 
2 


Cynnorthwyo y tlodion. 


17 Y mae i mi gan hynny orfoledd 


OMINI|yng Nghrist Iesu, o ran y pethau a 


berthyn ì Dduw. 

18 Canys ni feiddiaf fi ddywedyd 
dim o'r pethau ni weithredodd Crist 
trwof fi, “i wneuthur y Cenhedl- 
oedd yn ufudd ar air a gweithred, 

19 Trwy nerth arwyddion a rhyf- 
eddodau, gan nerth Yspryd Duw; 
hyd pan o Jerusalem, ac o amgylch 
hyd Ilyricum, y llenwais efengyl 
Orist, 

20 Ac felly gan ymorchestui breg- 
ethu yr efengyl, nid lle yr enwid 
Crist: 'fel nad adeiladwn ar sail 
un arall: 

21 Eithr megis y mae yn ysgrif- 
enedig, *I'r rhai ni fynegwyd am 
dano, hwynt-hwy a'ê gwelant ef; a'r 
rhai ni chlywsant, a ddeallant. 

22 Am hynny hefyd *y'm lludd- 
Lwyd yn fynych i ddyfod attoch 
chwi. 


23 Eithr yr awrhon, gan nad oes. 


gennyf le mwyach yn y gwledydd 
hyn, a hefyd "bod arnaf hiraeth er 
ys llawer o flynyddoedd am ddyfod 
attoch chwi ; 

24 Pan elwyf i'r Hispaen, myfi a 
ddeuaf attoch chwi: canys yr wyf 
yn gobeithio, wrth fyned heibio, y 
caf eich gweled, a'm hebrwng gen- 
nych yno, os byddaf yn gyniaf o 
ran wedi fy llenwi * o honoch. 

25 Ac yr awrhon “yr wyf fi yn 
myned i Jerusalem, i weini i'r 


| Saint, 


26 Canys rhyngodd bodd i'r rhai 
o Macedonia ac Achaia.wneuthur 
rhyw gymmorth i'r rhai tlodion o'r 
salt sydd yn Jerusalem. . . 

27 Canys rhyngodd bodd iddynt; 
a'u dyledwyr hwy ydynt. Oblegid 
“os cafodd y Cenhedloedd gyfran 
o'u pethau ysprydol hwynt, * hwy- 
thau hefyd a ddylent weini iddynt 
hwythau mewn pethau cnawdol. 

28 Wedi i mi gan hynny orphen 
hyn, a selio iddynt Py ffrwyth hwn, 
mi a ddeuaf *heibioch i'r Hispaen. 

29 “Ac mi a wn, pan ddelwyf at- 


toch, y deuaf â chyflawnder bendith. 


efengyl Orist, 

30 Eithr yr wyf yn attolwg i 
chwi, frodyr, er. mwyn ein Har- 
glwydd Iesu Grist, ac “er cariad yr 


Yspryd, *ar gyd-ymdrech o honoch , 
gyd â myfi mewn gweddïau drosof. 


fi at Dduw ; 
31 Fel y'm gwareder oddi wrth 


|; eur y rhai *anufudd yn Judea; ac ar 


1070 


RHUFEINIAID, XVI. 





fod fy ngweinidogaeth, yr hon sydd 
gennyf i Jerusalem, yn gymmer- 
adwy gan y saint; 

32 & Fel y delwyf attoch mewn lla- 
wenydd, trwy ewyllys Duw, ac y'm 
cyd-lonner gyd â chwi. 

93 A Duw yr heddwch fyddo 
gyd â chwi oll. Amen. 


PENNOD XVI. 


9 Paul yn ewyllysio ŷ'r brodyr annerch llawer ; 
17 ac yn ew cynghori hwy â ochelyd y rhaî 
sydd, yn perï anghydfod a rhwystrau: 21 ac 
ar ol amryw anherchion, yn diweddu gyd & 
moliant a dîolch 4 Dduw. 

R wyf yn gorchymyn i chwi 
Phebe ein chwaer, yr hon sydd 
weinidoges i eglwys Cenchrea : 

2 Dderbyn o honoch hi yn yr Ar- 
glwydd, “megis y mae yn addas i 
saint, ai chynnorthwyo hi ym mha 
beth bynnag y byddo rhaid iddi 
wrthych: canys hithau hefyd a fu 
gymmorth i lawer, ac i minnau fy 
hun hefyd. 

8 Anherchwch P Priscìla ac Ac- 

a: fy nghyd-weithwyr yng Nghrist 

esu ; | 

4 Y rhai dros fy mywyd ì a ddod- 
asant eu gyddfau eu hunain i lawr: 
i'r rhai nid wyf fi yn unig yn dïolch, 
ond hefyd holl eglwysydd y Cen- 
hedloedd. 

5 Amnherchwch hefyd “yr eglwys 

sydd yn eu tŷ hwy. . Anherchwch fy 

anwyl Epenetus, yr hwn yw 4 blaen- 
ffrwyth Achaia yng Nghrist. 

6 Anherchwch Mair, yr hon a gym- 
merodd lawer o boen erom ni. 

7 Anherchwch Androniceus a Junia, 
fy ngheraint a'm cyd-garcharorion, 
y rhai sydd hynod ym mhlith yr 
apostolion, y rhai hefyd *oeddynt 
yng Nghrist o'm blaen i. | 

8 Anherchwch Amplias, fy anwyl- 
yd yn yr Arglwydd. 

9 Anherchwch Urbanus, ein cyd- 
weithiwr yng Nghrist, a Stachys fy 
anwylyd. | 

10 Anherchwch Apêles, y profed- 
ig yng Nghrist. Anherchwch y rhai 
sydd o * dylwyth Aristobulus, 

11 Anherchwch Herodion, fy nghâr. 
Anherchwch y rhai sydd o * dy- 
lwyth Narcissus, y rhai sydd yn yr 
Arglwydd. 

12 Anherchwch Tryphena a Thry- 
phosa, y rhai a gymmerasant boen 
yn yr Arglwydd. Anherchwch yr 


| anwyl Persis, yr hon a gymmerodd 


lawer o boen yn yr Arglwydd. 
13 Anherchwch :Ruffus. etholedig 





Amryw anherchion. | 


Anno 
DOMINI | 
GO. 


£ pen. l. 10. 
hAct.18. 21. 





0. ï 
2 Thess. 3. 


16. | 
Heb. 13. 20, 


a3Ioan 5, 6. 


b Act. 18, 
2, 26. 
2 Tim. 4. 
19, 


cl Cor. 16. 
9 


Col. 4. 15. 
Philem. 2, 


d 1 Cor. 16. 
15, 


e Gal, 1. 22, 


2 geraint, 


3 geraint. 


















Anno 
DOMINI 
60, 





f 1 Cor. 16. 
20. 2 Cor. 


19.12, 

1 Thess. 5, 
ii Petr, 6. 
14, 


g 1 Cor, 6. 
9, LI 
2 Thesgs, 3, 
6, 14, 
2Tim, 3.5, 
2 Ioan 10. 
h Phil, 3, 19, 


i pen. l.$. 


k Matt, 10, 
1 Oor. 14, 
29, 

1 pen, 15, 33, 

m Gen, 2. 
15 


4 ysiga, 


Anno 
DOMINI 
59, 





a Act, 18, 
17. 


b Judas 1, 


2 Neu, sef eu 
Harglwydd | 
hwy a nin- 
nau. 

f 2 Cor, 1.2, 
Eph. 1,6, 
l Petr 1.2, 


£ Tihuf. 1, 8, 


.Cilto oddiwrth y rhai 


yn yr Arglwydd, a'i fam ef a min- | 


nau. 

14 Anherchwch Asyncritus, Phleg- 
on, Hermas, Patrobas, Mercurius ; 
a'r brodyr sydd gyd â hwynt. 

15 Anherchwch Philologus, a Julia, 
Nerêus ai chwaer, ac Olympas, a'r 
holl saint y rhai sydd gyd â hwynt. 

16 fAnherchwch y naill y llall â 
chusan sanctaidd. Y mae eglwysi 
Crist yn eich annerch. 

l7 Ac yr wyf yn attolwg i chwi, 
frodyr, graffu ar y rhai sydd 
peri anghydfod a rhwystrau yn er- 
byn yr athrawiaeth a ddysgasoch 
chwi; a€chiliwch oddi wrthynt. 

18 Canys y rhai sydd gyfryw, nid 
ydynt yn gwasanaethu ein Har- 
glwydd Iesu Grist, eithr *eu bol 
eu hunain; a thrwy ymadrodd teg 
a gweniaith, yn twyllo calonnau y 
rhai diddrwg. 

19 Canys !eich ufudd-dod chwi a 
ddaeth ar led at bawb. Yr wyf 
Íi gan hynny yn llawen o'ch rhan 
chwi: eithr myfi a ewyllysiwn i 
chwi fod “yn ddoethion tu ag at 
y peth sydd dda, ac yn wirion tu 
ag at y peth sydd ddrwg. 

20 A ! Duw y tangnefedd a_"" *sathr 
Satan dan eich traed chwi ar frys. 


I. CORINTHIAID, I. 


yn | 





a wnant anghydfod. 


n Gras ein Harglwydd Iesu Grist|. Anno 
Jyddo gyd â chel mon: Mr 

21 Y mae Timothêus fy nghyd-|, 
weithiwr, a Lucius, a Jason, aSosipa- | 1&r.ìc. 
ter, fy ngheraint, yn eich annerch. | Dt.»2. 

22 Yr wyf fi Tertius, yr hwn a| mr 
ysgrifenais yr epistol Aw», yn eich | 3Th*| 
annerch yn yr Arglwydd. 

23 Y mae Gaius fy llettŷwr i, a'r 
holl eglwys, yn eich annerch, Y mae 
Erastus, goruchwyliwr y ddinas, yn 
eich annerch, ar brawd Cwartus. 

24 PGras ein Harglwydd Iesu Grist at, 20 
a fyddo gyd â chwi oll. Amen. | PR 

25 1 I'r hwn a ddichon eich cadarn- 4 Fph. 2,20. 
hâu yn ol fy efengyl i, a phregeth-| ““ 
iad Iesu Grist, (yn ol datguddiad " y 
dirgelwch, yr hwn ni soniwyd am 
dano er * dechreuad y byd ; gae, 

26 Ac "yr awrhon a eglurwyd, a| wyddo. 
thrwy ysgrythyrau y prophwydi, yn |'io. -* 
ol gorchymyn y tragywyddol Dduw, | TîL.22 
a gyhoeddwyd ym mhlith yr holl| ** 
genhedloedd, er mwyn * ufudd-dod. Fa 

. a l5. 18, 





rlOor.2.7. 
Eph.3. 5,9. 

Col. 1, 26. 

5 amseroedd 


27 I “Dduw yr unig ddoeth, gy "Tim. 
byddo gogoniant trwy Iesu Grist| Judas 
yn dragywydd, Amen. 

T At y Rhufeiniaid yr ysgrifenwyd o 

Corinth, gyd â Phebe, gweinidoges yr 
eglwys yn Cenchrea. 


EPISTOL CYNTAF PAUL YR APOSTOL AT Y 


CORINTHIAID. 


PENNOD I. | 
Ar ol iddo gyfarch iddynt, a diolch drostynt, 
10 y mae efe yn eu hannog â undeb ; 12 ac yn 
beîo ar eu hanghyttundeb hwy. 18 Bod Duw 
yn difetha doethâneb y doethion, 21 irwy 
jolineb pregethu ; 26 ac nad yw efe yn galw 
y doethion, na'r galluog, na'r boneddigion, 
ond 27, 28 y ol, a'r gwan, a'r distadl, 
AUL, wedi ei alw 4 fod yn 
apostol Iesu Grist trwy ewyllys 
Duw, a'r brawd * Sosthenes, 
2 At eglwys Dduw yr hon sydd 
yn Corinth, at Py rhai “a sancteidd- 


'Pliwyd yng Nghrist Iesu, îa alwyd 


yn saint, gyd â phawb ag sydd * yn 
galw ar enw ein Harglwydd Iesu 
Grist, ym mhob man, *o'r eiddynt 
hwy a ninnau: 

3 fGras fyddo i chwi, a thangnef- 
edd, oddi wrth Dduw ein Tad ni, 
a'r Arglwydd Iesu Grist. 

45 Yr ydwyf yn dïolch i'm Duw bob 
amser drosoch chwi, am y gras Duw 
a rodded i chwi yng Nghrist Iesu ; 


1071. 


yr un meddwl, ac yn yr un farn. 


5 Am eich bod ym mhob peth|_ Anno 
wedi eich cyfoethogi ynddo ef,|POMINI 
Pmewn pob ymadrodd, a phob 
gwybodaeth ; 

6 Megis y cadarnhâwyd ! tystiol- 
aeth Orist ynoch : 

7 Fel nad ydych yn ol mewn un 
dawn, “yn disgwyl am * ddatgudd- 
iad ein Harglwydd Iesu Grist: 

8 !Yr hwn hefyd a'ch cadarnhâ 
chwi hyd y diwedd, "yn ddïargy- 
hoedd, yn nydd ein Harglwydd 
Iesu Grist. 

9 " Ffyddlawn gw Duw, trwy yr |n. 
hwn y'ch galwyd i “gymdeithas ei| 
Fab ef Iesu Grist ein Harglwydd ni. | 21. 

10 Ac yr wyf yn attolwg ì chwi,|s ce” 
frodyr, trwy enw ein Harglwydd Iesu 
Grist, P ddywedyd o bawb o honoch 
chwi yr un peth, ac na byddo *ym- 
bleidio yn eich plith; eithr bod o|,5, 15 
honoch wedi eich cyfan-gyssylltu yn | pen.1L.18. 





h pen, 12.8. 
2 Cor, 8. 7. 


iDat,1,2,. 


k es ah 
Tit. 2, 13, 

$ Neu, 
ddyfodiad, 
Col. 9. 4, 

î 1 Thess., 3, 
12. 


mol, 1, 22, 
1 Thess. 5. 
os 


olIoan1.3, 
P Rhuf. 12, 





Annog î undeb. I. CORINTHIAID, II. Pa rai a alwodd Dww. | 





Anno 
DOMINI 
59, 





9 pen, 3. â, 


r Act. 18, 
24, 
8B Ìoan l, 42, 


$ Act. 18. 8. 
u Rhuf, 16 
Os 


xz pon. 16. 
10, 17. 


Ynpen.2,1 
dg 


9'Petr 1.16. 
5 geiriau. 


6 pregethu 
2 groes. 

g 2 Oor. 2. 
15. 

a pen. 15. 2. 


b Job 5, 12, 
lla 
Es, 29. 14, 


c Es, 93. 18. 


d Job 12,17, 
20, 24, 


2b. 
Luc10. 21. 


f Matt. 12, 
os.a l6.l. 
Ioan 4, 48, 


E Matt. 11.6, 
Ioan 6. 60 
66. 


h Rhuf, 1, 


16. 
pen. 2. 14. 
1 Col, 2, 9. 


k Ioan T7. 48, 


ll Canys fe ddangoswyd i mi am 
danoch chwi, fy mrodyr, gan y rhai 
sydd o dŷ Chlôe, fod cynhennau yn 
eich plith chwi. 

12 A hyn yr ydwyf yn ei ddy- 
wedyd, 1bod pob un o honoch yn 
dywedyd, Yr ydwyf fi yn eiddo 
Paul; minnau yn eiddo 'Apolos; 
minnau yn eiddo “ Uephas ; minnau 
yn eiddo Orist. 

13 A rannwyd Crist? ai Paul a 
groeshoeliwyd drosoch? neu ai yn 
enw Paul y'ch bedyddiwyd chwi î 

14 Yr ydwyf yn dïolch i Dduw, 
na fedyddiais i neb o honoch, ond 
F Crispus a " Gaius ; 

15 Fel na ddywedo neb fedyddio 
o honof fi yn fy enw fy hun, 

16 Mi a fedyddiais hefyd dylwyth 
*Stephanas: heb law hynny nis 
gwn a fedyddiais i neb arall. 

17 Canys ni anfonodd Crist fi i 
fedyddio, ond i efengylu; 7 nid 
mewn doethineb * ymadrodd, fel na 
wnelid croes Orist yn ofer. 

19 Canys yr ymadrodd am y 
groes, “i'r rhai colledig, ynfydrwydd 
yw; cithr i ni y rua: cadwedig, 
“nerth Duw ydyw. 

19 Canys ysgrifenedig yw, PMi a 
ddifethaf ddoethineb y doethion, a 
deall y rhai deallus a ddileaf. 

20 “Pa le y mae y doeth? pa le 
mae yr ysgrifenydd? pa le y mae 
ymhoiydd y byd hwn? “oni wnaeth 
Duw ddoethineb y byd hwn yn yn- 
fydrwydd ? 

21 “Canys o herwydd yn noeth- 
ineb Duw, nad adnabu y byd trwy 
ddoethineb mo Dduw, fe welodd 
Duw yn dda trwy ffolineb pregethu 
gadw y rhai sydd yn credu. 

22 Oblegid y mae yr Iuddewon 
yn gofyn arwydd, a'r Groegwyr yn 
ceisio doethineb : 

23 Eithr nyni ydym yn preg- 
ethu Orist wedi ei groeshoelio, “i'r 


luddewon yn dramgwydd, ac i'r 


Groegwyr yn ffolineb ; 

24 Ond iddynt hwy y rhai a 
alwyd, IÏuddewon a Groegwyr, yn 
Grist gallu Duw, a doethineb 
Duw. 

25 Canys y mae ffolineb Duw yn 
ddoethach na dynion; a gwendid 
Duw yn gryfach na dynion. 

26 Canys yr ydych yn gweled eich 
galwedigaeth, frodyr, “nad llawer o 
rau doethion yn ol y cnawd, nad 
llawer o rai galluog, nad llawer o 
rai boneddigion, a alwyd : 


1072 


<< —————— — _ _ u_——  —_ ——-——  . _— —— ————— a  n.————  _ _. Ŵ. Ï/./.|./ . .—— — VS. - ----_-_-——-—  —  r— — i $ < —— dT h — LESCS S FFGGGEL R$ 


27 Eithr !Duw a etholodd ffol- 
bethau y byd, fel y gwaradwyddai 
y doethion; a gwan-bethau y byd 
a etholodd Duw, fel y gwaradwydd- 
ai y pethau cedyrn ; 

28 A phethau distadl y byd, a 
phethau dirmygus, a_ ddewisodd 
Duw, a'r pethau nid ydynt, fel y 
diddymai y pethau sydd: 


Anno 
DOMINI 
59. 


I Matt, 11. 
Iago 2, 5. 


29 m Fel na orfoleddai “un cnawd |'ghhuf.5. 


ger ei fron ef. 
30 Eithr yr ydych chwi o hono ef 


Eph, 2, 9, 


'T pobcnawd, 


yng Nghrist Iesu, "yr hwn a wnaeth- |",J7er-23. 5, 


pwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, 
ac yn gyfiawnder, ac yn sancteidd- 
rwydd, ac yn brynedigaeth : 
31 Fel, megis ag y mae yn ysgrif- 
enedig, * Yr hwn sydd yn ymffrostio, 
ymffrostied yn yr Arglwydd. 
PENNOD II, 
1 Mae yn dangos fod eî bregeth ef, er nad 
ydoedd yn dwyn gyd â lŵ odidowgrwydd 
ymadrodd, 4 neu ddoethineb ddynol: elio 
yn sefyll mewn 4, 5 nerth Duw; ac yn rhag- 
orì cymmaint 6 ar ddoethineb y byd yma, 
O a synwyr dynol, ag nas i4 gal y dyn 
anianol mo'î, deall. 
yN pan ddeuthum attoch, 
frodyr, *a ddeutnum nid yn 
ol godidowgrwydd ymadrodd neu 
ddoethineb, gan fynegi i chwi dyst- 
iolaeth Duw. 
2 Canys ni fernais ì mi wybod 
dim yn eich plith, ? ond Iesu Grist, 
a hwnnw wedi ei groeshoelio. 
3 A “mi a fêm yn eich mysg 
mewn gwendid, ac ofn, a dychryn 
mawr, 
4 A'm hymadrodd a'm pregeth 
ì, *nmi b4 mewn geiriau * denu o 
ddoethineb ddynol, ond yn eglur- 
hâd yr Yspryd a nerth: 
5 Fel na byddai eich ffydd mewn 
doethineb dynion, ond 'mewn noaich 


uw, 

6 A doethineb yr ydym ni yn ei 
llefaru ym mysg “rhai perffaith: 
eithr nid doethineb y byd hwn, na 
thywysogion y byd hwn, y rhai sydd 
yn diflannu, 

7 Eithr yr ydym ni yn llefaru 
doethineb Duw mewn dirgelwch, 
sef y ddocthineb guddiedig, ^ yr 


oesoedd i'n gogoniant ni: 
8 !Yr hon ni adnabu neb o dywys- 


adwaenasent, ni chroeshoeliasent 
Arglwydd y gogoniant. 

9 Eithr fel y mae yn ysgrifenedig, 
1Ni welodd llygad, ac ni chlywodd 
clust, ac ni ddaeth i galon dyn, y 


hon a rag-ordeiniodd Duw cyn yr| 


ogion y byd hwn: o herwydd “pes | 2 


Ioan 17.19, 


o Jer. 9. 23, 
24. 
2 Cor. 10, 
17. 


a pen, 1. 17. 


b Gal. 6.14, 


c Act, 18, 1, 
12 


, . 
d 2 Oor, 11, 
30, a.12. 5, 


9. 
Gal.4.13, 

e2 Petr 1, 
16. 


2 hygoel. 
f2Cor. 4,7. 
a6.T7. 


E Phil. 3.15. 
Heb. 6. 14, 






Doethineb Duw. 


Anno 
DOMINI 





i m Matt. 13. 
11.a16.17. 
1 Ioan 2, 
2 


o Rhuf, $, 
15. 


P2Petr1, 
16 


Edrych 
pen. 1, 17. 


8 Rhuf. 8$. 
6, 6, T. 
Judas 19, 

rDiar.28, 5. 
1 'Thess. 5. 
Ol, 


8 canfod. 


4 canfyddir, 


8 Es, 40, 13, 


a Heb. 5.12, 
13. 
1 Petr 2. 2. 


b Gal. 5. 20, 
Iago 3. 16, 


2 Gr. yn ol 
dyn. 


c pen. 1. 12, 





I pethau a ddarparodd Duw i'r rhai 


a'i carant ef. 

10 Eithr ” Duw a'w heglurodd i ni 
trwy ei Yspryd: canys yr Yspryd 
sydd yn chwilio pob peth ; ïe, dyfn- 
ion bethau Duw hefyd. 

lI Canys pa ddyn a edwyn beth- 
au dyn, "ond yspryd dyn yr hwn 


:9. |Ísydd ynddo ef* felly hefyd, pethau 


Duw nid edwyn neb, ond Yspryd 
Duw. 

12 A nyni a dderbyniasom, nid ys- 
pryd y byd, ond *yr Yspryd sydd 
o Dduw; fel y gwypom y pethau 
a rad-roddwyd i ni gan Dduw. 

13 P Y rhai yr ydym yn eu llefaru 
hefyd, nid â'r geiriau a ddysgir gan 
ddoethineb ddynol, ond a ddysgir 
gan yr Yspryd Glân; gan gyd-farnu 
pepau ysprydol â phethau yspryd- 
O 


14 Eithr dyn anianol nid yw yn 
derbyn y pethau sydd o Yspryd 
Duw: canys ffolineb ydynt ganddo 
ef; “ac nis gall eu gwybod, oblegid 
yn ysprydol y bernir hwynt. 

15 F'Ônd yr hwn sydd ysprydol, 
sydd yn “barnu pob peth; eithr 
efe nis * bernir gan neb. 

16 “Canys pwy a wybu feddwl yr 
Arglwydd, yr hwn ai cyfarwydda 
2 ? Ond y mae gennym ni feddwl 

Trist, 


PENNOD III. 


2 Bod Uaeth yn gymmwys â Ulant. 3 Cynnen 
ac ymUleidio yn arwyddion o feddwl bydol. 
TY Nad yw yr hwn sydd yn plannu, na'r hwn 
sydd yn dyfrhâu, ddim. 9 Bod y gweinid- 
ogion yn gyd-weithwyr i Dduw. 11 Crist yw 
yr unîg sylfaen. 16 Bod dynion yn demlau 
Duw, y rhaî W sydd raid eu cadw yn sanct- 
aidd. 19 Nad yw doethineb y byd yma ond 
Jfolineb gyd â Duw. 


ALLT frodyr, ni allwn lefaru 
wrthych megis wrth rai ys- 
prydol, ond megis rhai cnawdol, 
megis wrth rai bach yng Nghrist. 


2 Mi a roddais i chwi ^laeth i'w 


yfed, ac nid bwyd: canys hyd yn 
hyn nis gallech, ac nis gellwch 
chwaith etto yr awrhon, e4 dderbyn. 

3 Canys cnawdol ydych chwi etto: 
canys Ptra /yddo yn eich plith 
chwi genfigen, a chynnen, ac ym- 
bleidio; onid ydych yn gnawdol, ac 
yn rhodio yn * ddynol? 

4 Canys tra dywedo un, “ Myfi yd- 
wyf eiddo Paul ; ac arall, Myfi wyf 
eiddo Apôlos; onid ydych chwi yn 
gnawdol 

5 Pwy gan hynny yw Paul, a phwy 
Apŷlos, ond gweinidogion trwy y 


1073 


I. CORINTHIAID, III. 





rhoddes yr Arglwydd i bob un ? 

6 Myfi a blennais, Apôlos a ddyfr- 
haodd; ond Duw a roddes y cyn- 
nydd, 

7 Felly nid yw yr hwn sydd yn 
plannu ddim, na'r hwn sydd yn 
dyfrhâu; ond Duw, yr hwn sydd 
yn rhoi y cynnydd. 

8 Eithr yr hwn sydd yn plannu, 
a'r hwn sydd yn dyfrhâu, un ydynt: 
îa phob un a dderbyn ei brïod 
wobr ei hun, yn ol ei lafur ei hun. 

9 Canys * cyd-weithwyr Duw ydym 
ni: llafur-waith Duw, fadeiladaeth 
Duw, ydych chwi. 

10 £Yn ol y gras Duw a rodd- 
wyd i mi, megis pen-saer celfydd, 
myfi a osodais Py sylfaen, ac y mae 
arall yn goruwch-adeiladu, Ond 
'edryched pob un pa wedd y mae 
yn goruwch-adeiladu. 

11 Canys sylfaen arall nis gall neb 
ei osod, heb law “yr un a osodwyd, 
! yr hwn yw Iesu Grist. 

12 Eithr os goruwch-adeilada neb 
ar y sylfaen hwn, aur, arian, meini 
gwerthfawr, coed, gwair, sofl ; 

18 " Gwaith pob dyn a *wneir yn 
amlwg: canys y dydd a'i dengys, 
oblegid "trwy dân y datguddir ef; 
ar tân a brawf waith pawb, pa 
fath ydyw. 

l4 Os gwaith neb a erys, yr hwn 
a oruwch-adeiladodd ef, efe a dder- 
byn wobr. 

15 Os gwaith neb a losgir, efe 
a gaiff golled: eithr efe ei hun a 
fydd cadwedig; etto felly megis 
trwy dân. 

16 Oni wyddoch chwi mai teml 
Duw ydych, a bod Yspryd Duw 
yn trigo ynoch ? 

17 Os *'llygra neb deml Duw, 
Duw a *lygra hwnnw: canys sanct- 
aidd yw teml Duw, yr hon ydych 
chwi. 

18 PNa thwylled neb ei hunan. 
Od oes neb yn eich mysg yn tyb- 
ied eì fod ei hun yn ddoeth yn y 
byd hwn, bydded ffol, fel y byddo 
doeth. 

19 Canys doethineb y byd hwn 
sydd, ffolineb gyd â Duw: o her- 
wydd ysgrifenedig yw, 1 Y mae efe 
yn dal y doethion yn eu cyfrwys- 
dra. 

20 A thrachefn, ' Y mae yr Ar- 
glwydd yn gwybod meddyliau y 
doethion, mai ofer ydynt. 

91 Am bynny na orfoledded neb 


Orist yr unig sylfaen. 


rhai y credasoch chwi, ac fel y! 


| Anno 
; DOMINI 
09. 





e2Cor.6.1. 


f Eph. 2.20. 
ym 9. 9; 


1 Petr 2, 5, 
E£ Rhuf, 1.5. 
h Rhuf. 15. 
20, 
Dat. 21.14, 
11 Petr 4, 
ll, 


k Fas. 28, 16. 
Matt. 16, 
he, 


1 Eph. 2, 20, 


m pen. â, 5. 

$ Gr. am- 
lygwyd. 

n 1] Petr1,7. 
a4.12. 


o pen. 6. 19, 
2 Cor. 6. 16, 
Eph. 2. 21, 
22, 

Heb. as 6. 

4 difetha. 

5 ddifetha. 


|P Diar. 3. 7, 
Es, 5. 21, 


8 Job 5. 13, 


r Ps. 94,11, 








Dylid parchu gweinidogion... IL CORINTHIAID, IV. 


Anno 
DOMINI 
59. 





s pen. 11.3. 
2 Cor. 10. 7, 
Gal. 3. 29, 


a Matt. 24, 
45. 

2 Cor. £. â. 
Col. 1. 25. 
bLuc]l2.42. 
Tit. 137. 

l Petr 4, 

10. 


2 ddydd 
dyn. 

c Ps, 130, 3. 
a.143. 2. 
Rhuf, 4. 2. 


d Matt, 7.1. 
Rhuf. 2. 1, 

" 16. 

Dat.20.12. 


e 2 Cor. 10. 
18, 


f pen. 1. 12. 
a 3. â. 


EIoan 3.27. 


h Dat. 3.17, 


i Ps, 44, 29, 


Rhuf. 38,36. 
2 Cor.4,11, 


k Heb, 10, 
a, 


| mewn dynion : canys pob peth sydd 


eiddoch chwi: 

22 Pa un bynnag ai Paul, ai Apôl- 
os, ai Cephas, ai y byd, ai bywyd, 
aì angau, aì pethau presennol, ai 
pethau i ddyfod ; y mae pob peth 
yn eiddoch chwi; 

93 A “chwithau yn eiddo Orist; 
a Christ yn eiddo Duw. | 

PENNOD IV. 

1 Pa gyfrif a ddylid eî wneuthur o weinidog- 
4on. 7 Nad oes gennym ni ddîm o'r nas der- 
byniasom. 9 Bod yr apostolion yn ddrychau 
ô'r byd, $'r angelion, ac 4 ddynion; 13 yn 
ysgubion ac yn sorod y byd. lô ac er hynny 
eu bod, yn dadau â nî yng Nghrist, 16 ac y 
dylem nâ eu dilyn hwy. 

ELLY cyfrifed dyn nyni, megis 
" gweinidogion i Grist, a P gor- 
uchwylwyr ar ddirgeledigaethau 

Duw. 

2 Am ben hyn, yr ydys yn dis- 
gwyl mewn goruchwylwyr, gael un 
yn ffyddlawn. 

3 Eithr gennyf fi bychan iawn yw 
fy marnu gennych chwi, neu gan 
“farn dyn: ac nid wyf chwaith yn 
fy marnu fy hun. 

4 Canys ni wn i ddim arnaf fy 
hun; €“ond yn hyn ni'm cyfiawn- 
hâwyd: eithr yr Arglwydd yw yr 
hwn sydd yn fy marnu. 

5 “Am hynny na fernwch ddim 
cyn yr amser, hyd oni ddelo yr Ar- 
glwydd, yr hwn a oleua ddirgelion 
y tywyllwch, ac a eglura fwriadau 
y calonnau : ac yna y bydd *y glod 
i bob un gan Dduw. 

6 A'r pethau hyn, frodyr, f'mewn 
cyffelybiaeth a fwriais 1 attaf fy 
hun ac at Apôlos, o'ch achos chwi: 
fel y gallech ddysgu ynom ni, na 
synier mwy nag sydd ysgrifenedig, 
fel na byddoch y naill dros y llall 
yn ymchwyddo yn erbyn arall. 

7 Pwy sydd yn gwneuthur rhagor 
rhyngot tì ac arall? a “pha beth 
sydd gennyt ar nas derbyniaist? 
ac os derbyniaist, paham yr wyt ti 
yn gorfoleddu, megis pe bait heb 
dderbyn ? | 

8 Yr ydych chwi yr awrhon wedi 
eich diwallu, yr ydych chwi yr 
awrhon wedi eich cyfoethogi, chwi 
a deyrnasasoch hebddom nmi: ac 
och Dduw na baech yn teyrnasu, 
fel y caem ninnau deyrnasu gyd 
â chwi. 8 

9 Canys tybied yr wyf ddarfod i 
Dduw ein dangos ni, yr apostolion 
diweddaf, fel rhai wedi eu bwrw 
i angau: oblegid “nyni a wnaeth- 


10T4 


pwyd yn *ddrych i'r byd, ac i'r 
angelion, ac i ddynion. 

10 ì Yr ydym nì “yn ffyliaid er 
mwyn Crist, a chwithau yn ddoeth- 
ion yng Nghrist; "nyni yn wcin- 
iaid, a chwithau yn gryfion; chwy- 
chwi yn anrhydeddus, a ninnau yn 
ddirmygus. 

ll 9Hyd yr awrhon yr ydym ni 
yn dwyn newyn a syched, ac yr 
ydym ni yn noethion, ac P yn cael 
cernodiau, ac yn grwydraidd; 

12 1Ac yr ydym yn llafurio, gan 
weithio â'n dwylaw ein hunain. 


r Pan y'n difenwir, yr ydym yn ben- 


2 Thess. 3, 
r Matt. 5. 
44, 
Luc 6. 28. 
a 23. ô4. 
Act. 7. 60. 
Bs Galar. 3, 
45. w 
Gal, 4. 19. 


dithio; pan y'n herlidir, yr ydym 
yn ei ddïoddef; 

13 Pan y'n ceblir, yr ydym yn 
gweddïo: “fel ysgubion y byd y 
gwnaethpwyd ni, a sorod pob dim, 
hyd yn hyn. 

14 Nid i'ch gwaradwyddo chwi yr 
ydwyf yn ysgrifenu y pethau hyn; 
ond eich rhybuddio yr wyf *fel fy 
mhlant anwyl, 

15 Canys pe byddai i chwi ddeng 
mil o athrawon yng Nghrist, er 
hynny nid oes â chwi nemmawr 
o dadau: canys “myfi ach cen- 
hedlais chwi yng Nghrist Iesu trwy 
yr efengyl. 

16 Am hynny yr wyf yn attolwg 
i chwi, * byddwch ddilynwyr i mi. 


17 Oblegid hyn yr anfonais attoch | 9 


yl Tim.l. tn] 


Timotheus, yr hwn yw fy anwyl 
fab, a ffyddlawn yn yr Arglwydd; 
yr hwn a ddwg ar gôf i chwi fy 
ffyrdd i yng Nghrist, megis yr wyf 
ym mhob man yn athrawiaethu ym 
mhob eglwys. 

18 Ac y mae rhai wedi ymchwyddo, 
fel pe bawn i heb fod ar fedr dyfod 
attoch chwi 

19 “Eithr mi a ddeuaf attoch ar 
fyrder, *os yr Arglwydd a'ii myn; 
ac a fynnaf wybod, nid ymadrodd 


yrhai sydd wedi chwyddo, ond eu 


gallu. 

20 Canys Pnid mewn ymadrodd 
y mae teyrnas Dduw ; eithr mewn 
gallu. | 

21 Beth a fynnwch chwi? “ai dyfod 
o honof fi attoch chwi â gwïalen, 
ynte mewn cariad, ac yspryd add- 
fwynder? 


PENNOD V. 


1 Bod y gwr godinebus 6 yn achos o gywilydd 
iddynt, yn hylrach nag o orfoledd. 1 Rhaid 
yw ymlanhâu oddi wrth yr hen lefain. 10 
Ydylid cilio oddi wrth anfad ddrwg-weith- 
redwyr. | 


Helynt yr apostolion. 





S Gr. theatr. 
ì pen. 2. 3. 
m Act. 17. 


18. n.26. 24, 


n 2 Cor, 13. 
9. 


o 2 Oor. 4. 8. 
all. 


23. 


P Act, 23. 2, 


g Act, 18.3. 
a, 20. 34. 
1 Thess. 2. 


ê I Thess. 2. 
ll. 


xpen,ll.l. 


Thess, 3. 


a 
2Tim.1.2. 


zAct.19.21, 
a Act. 18.21, 


Rhuf. 15. 
a2. 


b pen, 2. 4. 


l Thess. l, 
ô. 


c 2 Cor. 10, 


2. a 13. 10, 





a Lef. 18. 8. 
Deut. 27. 
20, 


b Col. 2. 5. 


c Matt. 16. 
19.a 18, 18, 
Ioan 20,23. 


|&41Tim.l, 
20. 


e Iago 4. 16. 
f Gal. 5, 9. 


E Es. 53, 7. 

| Ioan 1.29. 
2 Neu, 

| laddwyd. 

'| h Exod. 12. 

|S 15. 

|$ yr ym- 

| pryd. 

'| iDeut.16.3. 


kad.2.7. 
2 Cor. 6.14. 


| Eph.5.11. 


| 2 Thess.do. 
| lâ4. 


1 Matt. 18. 
Rhuf. 16. 
yD 
2 Thess. 9, 
l4. 

2 Ioan 10, 


m Marc 4. 








Am y gwr godinebus. 
|. Anno | AE y gair yn hollol, fod yn 
llb” sn eich plith chwi odineb, a 


chyfryw odineb ag na enwir un- 
waith ym mysg y Cenhedloedd ; sef 
2 cael o un wraig eì dad. | 

2 Ac yr ydych chwi wedi ym- 


|Iehwyddo, ac ni alarasoch yn hytr- 


ach, fel y tynnid o'ch mysg chwi y 
neb a wnaeth y weithred hon... 

3 Canys myfi yn ddïau, Pfel absen- 
nol yn y corph, etto yn bresennol 
yn yr yspryd, a fernais eisoes, fel 
pe bawn bresennol, am yr hwn a 
wnaeth y peth hwn felly, 

4 Yn enw ein Harglwydd Iesu 
Grist, pan ymgynhulloch ynghyd, 
a'm hyspryd innau, “gyd â gallu 
ein Harglwydd Iesu Grist, 

5 4D)raddodi y cyfryw un i Satan, 
i ddinystr y cnawd, fel y byddo 
yr yspryd yn gadwedig yn nydd 
yr Arglwydd Iesu. 

6 “Nid da eich gorfoledd chwi, 
Oni wyddoch chwi fod fychydig 
lefain yn lefeinio yr holl does? 

7 Am hynny certhwch allan yr hen 
lefain, fel y byddoch does newydd, 
megis yr ydych ddilefeinllyd. Can- 
ys 5 Crist ein pasc ni a “aberthwyd 
drosom ni: 

8 Am hynny Pcadwn “wyl, ínid 
â hen lefain, nac â lefain malais a 
drygioni; ond â bara croyw pur- 
deb a gwirionedd. 

9 Mi a ysgrifenais attoch mewn 
llythyr, Ena. chyd-ymgymmysgech 
â godinebwyr: 

10 Ac nid yn hollol â godinebwyr 
y byd hwn, neu â'r cybyddion, neu 
âr cribddeilwyr, neu âg eilun- 
addolwyr ; oblegid felly rhaid fydd- 
ai i chwi fyned allan o'r byd. 

lI Ond yn awr mi a ysgrifenais 
attoch, na chyd-ymgymmysgech, 
!os bydd neb a enwir yn frawd yn 


|odinebwr, neu yn gybydd, neu yn 


eilun-addolwr, neu yn ddifenwr, neu 
yn feddw, neu yn gribddeiliwr; 
gyd â'r cyfryw ddyn na chyd-fwytta 
chwaith. 

12 Canys beth sydd i mi a farn- 
wyf "ar y rhai sydd oddi allan? 
onid y rhai sydd oddi mewn yr 


'lydych chwi yn eu barnu? 


13 Eithr y rhaì sydd oddi allan, 


. |Duw sydd yn eu barnu. " Bwriwch 


chwithau ymaith y dyn drygionus 
hwnnw o'ch plith chwi. 


PENNOD VI. 


1 Na ddylai y Corinthiaid —flno ew brodyr, 
trwy fyned â'r gyfraith â hwynt; 6 yn enw- 


1075 


I. CORINTHIAID, V. 


edig ger bron y rhaî digred. 9 Na chaiff y 
rhaî anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw. 15 
Dod ein cyrph nî yn aelodau $ Grist, 19 ac 
yn demlau ŵr Yspryd Glan: 16, MW ac am 
hynny na ddylid mo'u halogi. 


FEIDDIA neb o honoch, a 
chanddo fatter yn erbyn arall, 
ymgyfreithio o flaen y rhai anghyf- 
iawn, ac nid o flaen y saint? 
2 Oni wyddoch chwi y barna *y 


saint y byd? ac os trwoch chwi y| ?s 





Am ymgyfreithio. 


Anno 
DOMINI 
09. 





a Ps, 49, l14, 
Matt. 19, 


Luc 22, 30. 





bernir y byd, a ydych chwi yn an-| Dat.2.26. 
addas i farnu y pethau lleiaf? a 20.1, 

3 Oni wyddoch chwi y barnwn ni 
angelion? pa faint mwy y pethau 
a berthyn i'r bywyd hwn? 

4 Gan hynny, od oes gennych farn-! 
edigaethau am bethau a berthyn i'r 
bywyd hwn, dodwch ar y faingc y 
rhai gwaelaf yn yr eglwys. 

5 Er cywilydd i chwi yr ydwyf 
yn dywedyd. Felly, onid oes yn 
eich plith gymmaint ag un doeth, 
yr hwn a fedro farnu rhwng ei 
frodyr? 

6 Ond bod brawd yn ymgyfreithio 
â brawd, a hynny ger bron y rhai 
digred ? 

7 Yr awrhon gan hynny y mae yn 
hollol ddiffyg yn eich plith, am eich 
bod yn ymgyfreithio â'ch gilydd. 

b Paham nad ydych yn hytrach yn /*Din.2. 
dïoddef cam? paham nad ydych yn | M«.5 
hytrach mewn colled ? T&c 6. 20. 

8 Eithr chwychwi sydd yn| iM 
gwneuthur cam, a cholled, a hyn-| 1JTbes5 
ny ê brodyr. | 

9 Oni wyddoch chwi “na chaiff c 1 Thees.d. | 
y rhai anghyfiawn etifeddu teyrnas| ^ 
Dduw? Na thwyller chwi: “ni chaiff «pen. 15. 
na godinebwyr, nac eilun-addolwyr, | Gal.5.21 | 
na thorwyr prïodas, na maswedd-! 1Thnrs 
wyr, na gwrryw-gydwyr, Lad 

10 Na lladron, na chybyddion, na|| D*tZ15. 
meddwon, na difenwyr, na chrib-|' 
ddeilwyr, etifeddu teyrnas Dduw. 

ll A *hyn fu rai o honoch chwi: |*&ph,2? 
feithr chwi a olchwyd, eithr chwi a. Tit... 
sancteiddiwyd, eithr chwi a gyf-| ^^ 
iawnhâwyd, yn enw yr Arglwydd 
Iesu, a thrwy Yspryd ein Duw ni. 

12 £Pob peth sydd gyfreithlawn |5pen.10.25. 
i mi, ond nid yw pob peth yn 
2llesâu; pob peth sydd gyfreith- * ge 
lawn i mi, eithr ni'm dygir I dan 
awdurdod gan ddim. 

13 h Y bwydydd i'r bol, a'r bol i'r ym! 
bwydydd: eithr Duw a ddinystria| Rt!* 
hwn a hwythau. A'r corph nid gyw) Co? 2, 
i odineb, ond 'i'r Arglwydd; a'r j!a«.19,20. 
Arglwydd i'r corph. Xa 


o nnHÌi) 


Am brïodas, 


I CORINTHIAID, VII. 





a'i dyledswyddau. 





Anno 
DOMINI 
59. 

k Rhuf, 6. 5, 
8.a8.11. 
2 Cor.4.14, 
1 an N iz 

ph. 4. 
15, 16. 
â 5. 90, 


m Gen. 2, 


4, 
Maitt.19, 5. 
Eph. 5. 31. 


n Ioan 17. 


i 


j 9 pen. 3. 16. 
2 Cor. 6.16. 


P pen, 7. 23. 


a ad, 8, 26. 


b Exod. 21, 
10. 
l Petr 3. T. 


e Joel 2, 16. 
Edrych 
Exod. 19 






1 Sam. 21. 


pon. 12,11, 


14 Eithr E Duw a_ gyfododd yr Ar- 
glwydd, ac a'n cyfyd ninnau trwy 
ei nerth ef. 

15 Oni wyddoch chwi fod !eich 
cyrph yn aelodau i Grist? gan hyn- 
ny a gymmeraf fi aelodau Orist, a'u 
gwneuthur yn aelodau puttain? Na 
atto Duw. 

16 Oni wyddoch chwi fod yr hwn 
sydd yn cydio â phuttain, yn un 
corph? canys my ddau (medd efe) 
fyddant un enawd. 

17 Ond yr hwn a gyssylltir â'r Ar- 
glwydd, "un yspryd yw. 

18 Gochelwch odineb. Pob pech- 
od a wnelo dyn, oddi allan i'w gorph 
y mae; ond yr hwn sydd yn godin- 
ebu, sydd yn pechu yn erbyn ei 
gorph ei hun. 

19 9Oni wyddoch chwi fod eich 
corph yn deml i'r Yspryd Glân 
sydd ynoch, yr hwn yr ydych yn 
ei gael gan Dduw, ac nad ydych 
yn eiddoch eich hunain? 

20 Canys Per gwerth y prynwyd 
chwi: gan hynny gogoneddwch 
Dduw yn eich corph, ac yn eich 
yspryd, y rhai sydd eiddo Duw, 


PENNOD VIL. 

l Ymae efe yn crybwyll am brïodas; 4 ac yn 
dangos mai rhwymediâ yw yn erbyn godineb ; 
10 ac na ddylid dattod y cwlwm hwnnw 
mewn ysgafnder, 18,20 Rhaid $ bob dyn 
fod yn foddlawn i'w alwedigaeth, 25 Pa- 
ham y dylid mawrhâu gwyryfdod : 35 ac ar 
ba achosion y gallwn mi brïodi, neu beidio â 
phrîïodâ, 

AC am y pethau yr ysgrifenasoch 

attaf: *Da i ddyn na chyff- 
yrddai â gwraig. 

2 Ond ag godineb, bydded i 
bob gwr ei wraig ei hun, a bydded 
i bob gwraig ei gwr ei hun. 

3 P Rhodded y gwr i'r wraig ddyl- 
edus ewyllys da; a'r un wedd y 
wraig i'r gwr, 

4 Nid oes i'r wraìg feddiant ar ei 
chorph ei hun, ond i'r gwr; ac yr 
un ffunud, nid oes i'r gwr feddiant 
ar ei gorph ei hun, ond i'r wraig. 

5 “Na thwyllwch eich gilydd, oddi 


19. | eithr o gydsyniad dros amser, fel y 


galloch ymrôi i ympryd a gweddi: 
a deuwch drachefn ynghyd, rhag 
temtio o Satan chwi o herwydd 
eich anlladrwydd. 

6 A hyn yr wyf yn ei ddywedyd 
o ganiattâd, “nid o orchymyn. 

7 Canys “mi a fynnwn fod pob dyn 


5 |'fel fi fy hun: eithr “y mae i bob 
.|un ei ddawn ei hun gan Dduw; i 


un fel hyn, ac i arall fel hŷn. 


1076 


8 Dywedyd yr wyf wrth y rhai 
heb brïodi, ar gwragedd gweddw- 
on, *Da yw iddynt os arhosant fel 
finnau, 

9 Eithr 'oni allant ymgadw, prïod- 
ant: canys gwell yw prïodi nag 
ymlosgi. 

10 Ac i'r rhai a brïodwyd yr ydwyf 
yn gorchymyn, “nid myfi chwaith, 


ond yr Arglwydd, 'Nad ymadawo' 4 


gwraig oddi wrth eê gwr: 

l1 Ac os ymedy hi, arhôed heb 
brïodi, neu, cymmoder hi â'2 gwr: 
ac na ollynged y gwr € wraig 
ymaith, 

12 Ac wrth y lleill, dywedyd yr 
wyf fi, "nid yr Arglwydd, Os bydd 
i un brawd wraig ddigred, a hithau 
yn foddlawn i drigo gyd âg ef, na 
ollynged hi ymaith. 

13 A'r wraig, yr hon y mae iddi 
wr digred, ac yntau yn foddlawn 
i drigo gyd â hi, na “wrthoded 
hi ef. | 

14 Canys y gwr digred a_sanct- 
eiddir trwy y wraig, ar wraig ddi- 
gred a sancteiddir trwy y gwr: pe 
amgen, aflan yn ddïau fyddai eich 
plant ; eithr yn awr sanctaidd ydynt. 

15 Eithr os yr anghredadyn a ym- 
edy, ymadawed. Nid yw y brawd 
neu y chwaer gaeth yn y cyfryw 
bethaw: eithr Duw a'n galwodd ni 
3i heddwch. 

16 Canys beth a wyddost ti, wraig, 
nag gedwi di dy wrî a pheth a 
wyddost tithau, wr, a gedwi di dy 
wraig ? 

l7 Ond megis y darfu ìi Dduw 


rannu i bob un, megis y darfu i'r. 


Arglwydd alw pob un, felly rhodied. 
Ac fel hyn yr wyf yn ordeinio yn 
yr eglwysi oll, 

18 A alwyd neb wedi ei enwaedu ? 
nac adgeisied ddtenmwaediad.. A 
alwyd neb mewn dïenwaediad?* nac 
enwaeder arno. 

19 9Enwaediad nid yw ddim, a 
dïenwaediad nid yw ddim, ond cadw 
gorchymynion Duw. 

20 Pob un yn yr alwedigaeth y 
galwyd ef, yn honno arhosed. 

21 Ai yn was y'th alwyd? na fydd- 
ed gwaeth gennyt; etto os gelli 
gael bod yn rhydd, mwynhâ Aynny 
yn hytrach. 

22 Canys yr hwn, ac ef yn was, a. 


alwyd yn yr Arglwydd, gwr rhydd|Ì 


Pi'r Arglwydd ydyw: a'r un ffunud 


Anno 
DOMINI 
59, 





b ad, 1, 26. 


íî] Tim. 5, 
14, 


k Edrych 
a 12, 25, 


1 Mal. 2. 14, 
Matt. 5. 32, 
a l9. 6,9. 
Marc 10, 
1112. 
Luc 16, 18. 


m ad. 6. 


2 adawed. 


$ Gr. mewn 
heddwch. 


nlPetr3.l, 


o Gal. 5, 6. 
a 6. 15, 


P Ioan 8. 36, 
Rhuf, 6, 18, 
2 


g San 9, 21, 


. Gal, 5. 13, 
wl E h, O. 6. 
yr hwn, ac efe yn wr rhydd, a alw 1 Peir 2 


yd, gwas i « Grist yw. 


| Am wyryfdod. 


Anno 
DOMINI 
ô9. 





6. 20. 


L OCORINT 


23 "Er gwerth y'ch prynwyd ; na 
fyddwch weision dynion. 
24 Yn yr hyn y galwyd pob un, 


'TPerl. |frodyr, yn hynny arhosed gyd â 
18, 19. 
Duw. 


s ad. 6, 10, 
2, Cor. 8. 8, 
10. 


tad, l, 8. 


u Rhuf, 13. 
ll 


1 Petr4.7. 
er 3. 8, 


x Ps, 39. 6. 
1 Ioan 2, 
17, 


71 Tim. 6. 
6. 


4 sydd yn 
perthyn i'r 
Arglwydd. 


5 morwyn 
icuangoe. 

£ Luc 10, 
40, &c. 


25 Eithr am wyryfon, *nid oes 
gennyf orchymyn yr Arglwydd: 
ond barn yr ydwyf yn ei roi, fel 
un a cafodd drugaredd gan yr Ar- 
glwydd i fod yn ffyddlawn. 

26 Am hynny yr wyf yn tybied 
mai da yw hyn, o herwydd yr ang- 
henraid presennol, *mai da, medd- 
af, ìi ddyn fod felly. 

27 A wyt ti yn rhwym i wraig? 
na chais dy ollwng yn rhydd. A 
wyt ti yn rhydd oddi wrth wraig 
na chais wraig, 

28 Ac os prïodi hefyd, ni phech- 
aist: ac os prïoda gwyryf, ni phech- 
odd. Er hynny y cyfryw rai a 
gânt flinder yn y cnawd: eithr yr 
wyf yn eich arbed chwi. 

29 A_" hyn yr ydwyf yn ei ddywed- 
yd, frodyr, am fod yr amser yn fyr. 
Y mae yn ol, fod o'r rhai sydd a 
gwragedd iddynt, megis pe bydd- 
ent hebddynt ; 

30 A'r rhai a wylant, megis heb 
wylo; ar rhai a lawenhânt, megis 
heb lawenhâu ; a'r rhai a brynant, 
megis heb feddu. 

31 A'r rhai a arferant y byd hwn, 
megis heb ei gam-arfer: canys * y 
mae dull y byd hwn yn myned 
heibio. 

32 Eithr mi a fynnwn i chwi fod 
yn ddïofal. 7 Yr hwn sydd heb 
brïodi, sydd yn gofalu am bethau 
*yyr Arglwydd, pa wedd y boddlona 
yr Arglwydd: 

33 Ond y neb a wreiccaodd, sydd 
yn gofalu am bethau y byd, pa 
wedd y boddlona eî wraig. 

34 Y mae gwahaniaeth hefyd 
rhwng gwraig a “gwyryf. Y mae 
yr hon sydd heb brïodi, “ yn gofalu 
am y pethau sydd yn perthyn i'r 
Arglwydd, fel y byddo hi sancí- 
aidd y'nghorph ac yspryd: ac y 
mae yr hon sydd wedi prïodi, yn 
gofalu am bethau bydol, pa fodd 
y rhynga hi fodd i'w wr. 

35 A hyn yr ydwyf yn ei ddywed- 
yd er llesâd i chwi eich hunain; 
nid i osod magl i chwi, eithr er 
mwyn gweddeidd-dra, a dyfal-lynu 
wrth yr Arglwydd yn ddïwahan. 

36 Ond os yw neb yn tybied ei 
fod yn anweddaidd tu ag at ei 


| wyryf, od â hi dros flodau er hoed- 


1077 


HIAID, VIII. 





ran, a bod yn rhaid gwneuthur 
felly; gwnaed a fynno, nid yw yn 
pechu: prïodant. 

37 Ond yr hwn sydd yn sefyll yn 
sicr yn ei galon, ac yn afraid iddo, 
ac a meddiant ganddo ar ei ewyllys 
ei hun, ac a roddodd ei fryd ar 
hynny yn ei galon, ar gadw o hono 
ei wyryf; da y mae yn gwneuthur, 

98 Ac am hynny, yr hwn sydd 
yn & rhoddi yn brïod, sydd yn 
gwneuthur yn dda; ond yr hwn 
nid yw yn eê rhoddi yn brïod, sydd 
yn gwneuthur yn well. 

39 2 Y mae gwraig yn rhwym wrth 

gyfraith, tra fyddo byw ei gwr: 
ond o bydd marw ei gwr, y mae hi 
yn rhydd i brïodi y neb a fynno; 
yn unig yn yr Arglwydd. 

40 Eithr dedwyddach yw hi os 
erys hi felly, Pyn fy marn i: ac “yr 
ydwyf finnau yn tybied fod Yspryd 
Duw gennyf. 


PENNOD VIII 
l Bod iddynt ymgadw oddi wrth y bwydydd 
a oj rymmer â eilunod. 8, 9 Na ddylem ni 
gam-arferyd ein rhyddid Cristionogaidd, i 
rwysiro ein brodyr: 1l eŵhr rwyno ein 
gwybodaeth â chariad perjjaith. 
HR “am yr hyn a aberthwyd 
i eilunod, ni a wyddom fod 
gan bawb o honom P wybodaeth. 
“Gwybodaeth sydd yn chwyddo, 
eithr cariad sydd yn adeiladu. 
2 Eithr “os yw neb yn tybied ei 


Am. eilun-addoliaeth. 


Anno 
DOMINI 


09. 





a Rhuf, 7.2, 


b ad, 25, 
ÔL Thess, 4. 


s Act. 15. 
20, 29. 
pen. 10. 19, 


b Rhuf. 14, 
l & 


d Gal. 6. 2. 
1 Tim. 6. 


fod yn gwybod dim, ni ŵyr efe etto| «4. 


ddim fel y dylai wybod. 

3 Ond od oes neb yn caru Duw, 
hwnnw a *adwaenir ganddo ef. 

4 Am fwytta gan hynny o'r peth- 
au a aberthir i eilunod, nì a wydd- 
om nad gyw feilun ddim yn y byd, 
ac nad oes un Duw arall ond un. 

5 Canys er bod rhai a elwir yn 
dduwiau, pa un bynnag ai yn y nef 
ai ar y ddaear, (megis y mae duw- 
iau lawer, ac arglwyddi lawer,) 

6 Eithr *1 nì 244 oes ond un Duw, 
y Tad, "o'r hwn y 9mae pob peth, a 
ninnau * ynddo ef; ac îun Arglwydd 
Iesu Grist, Etrwy yr hwn gy mae 
pob peth, a ninnau trwyddo ef. 

7 Ond nid yw y wybodaeth Aon 
gan bawb: “canys rhai, 'a chan- 
ddynt gydwybod o'r eilun hyd y 


pryd hyn, sydd yn bwytta fel peth|. 
a aberthwyd i eilunod ; a'u cydwyb- 
ye] 


od hwy, a hi yn wan, “a halogir. 


8 Eithr "nid yw bwyd yn ein|: 
gwneuthur ni yn gymmeradwy gan | "y; 


Dduw: canys nid ydym, os bwyt- 


e Gal. 4, 9, 


f Es. 41. 24, 
pen, 10. 19, 


& Mal, 2.10. 

Eph. 4. 6, 

h Act, 17. 
DS 
Rhuf.ll, 
96. 


2 iddo ef. 
í Ioan 13, 





Rhyddid Paul, 





Anno 
DOMINI 
DJ. 


g Rhuf, 14. 
15, 20, 


r Rhuf. 14, 
om 
2 Cor, 11. 
29, 


8 Act. 9. 3 
17.a22.14, 
18.a 23.11. 
pen, 15. 8, 

b pen, 4, 15. 


c 2 Cor. 3, 2. 
al2,12. 


d ad. 14, 
a Thess. 2. 


e Gal, 1. 19, 
f Matt. 8, 
14, 


E2 Thess,3, 
9, 


b 2 Cor, 10, 

i Diar, 27. 
l8. 
pen, 3, 6, 
î, 8. 

k Ioan 21, 


15. 
l Petr 5.2. 


i Deut, 25. 
4. 


tâwn, yn *helaethach; ac onis 
bwyttâwn, yn * brinach. 
9 Ond edrychwch rhag mewn un 


modd i'ch 6rhyddid hwn fod Pyn 


| dramgwydd i'r rhai sydd weiniaid. 


10 Canys os gwel neb dydi sydd 
a gwybodaeth gennyt, yn eistedd i 
fwytta yn nheml yr eilunod, oni 
chadarnhêir ei gydwybod ef, ac 
yntau yn wan, i fwytta y pethau a 
aberthwyd i eilunod ; 

ll Ac a ddifethir y brawd gwan 
“trwy dy wybodaeth di, dros yr 
hwn y bu Crist farw ? 

12 A chan bechu felly yn erbyn y 
brodyr, a. churo eu gwan gydwyb- 
od hwy, yr ydych chwi yn pechu 
yn erbyn Orist. 

13 O herwydd paham, 'os yw 
bwyd yn rhwystro fy mrawd, ni 
fwyttâf fi gig fyth, rhag i mi 
rwystro fy mrawd. 

PENNOD IX. 

1 Y mae efe yn dangos eì ryddid; 7 ac y 
dylai y gweinidog fyw wrth yr efengyl; 15 
elto ddarfod âddo ef o'i wirfodd ymgadw, 
18 rhag eu gyrru hwy mewn íiraul, 22 na 
bod yn achos o rwystr $ neb, mewn pethau 
cyf redin. 24 Bod ein bywyd mî yn debyg 
i yrfa. 

NID wyf fi yn apostol? onid 
wyf fi yn rhydd? “oni welais 

i Iesu Grist ein Harglwydd? “onid 

fy ngwaith i ydych chwi yn yr 

Arglwydd? 

2 Onid wyf yn apostol i eraill, 
etto yr wyf i chwi: canys “sêl fy 
apostoliaeth i ydych chwi yn yr 
Arglwydd. 

3 Fy amddiffyn i, i'r rhaì a'm hol- 
ant, yw hyn ; 

4 2 Onid oes i ni awdurdod i fwyt- 
ta ac i yfed ? 

5 Onid oes i ni awdurdod i arwain 
o amgylch wraig a fydda chwaer, 
megis ag y mae i'r apostolion eraill, 
ac *i frodyr yr Arglwydd, ac fi 
Cephas ? 

6 Ai myfi yn unig a Barnabas, 
£nid oes gennym awdurdod i fod 
heb weithio? 

7 Pwy sydd un amser ? yn rhyfela 
ar eì draul ei hun? pwy sydd 'yn 
plannu gwinllan, ac nid yw yn 
bwytta oi ffrwyth hi? neu pwy 
sydd “yn porthi praidd, ac nid yw 
yn bwytta o laeth y praidd ? 

8 AI yn ol dyn yr wyf fi yn dy- 
wedyd y pethau hyn? neu onid yw 
y ddeddf hefyd yn dywedyd hyn? 

9 Canys ysgrifenedig yw yn neddf 
Moses, ' Na chau safn yr ŷch sydd 


1078 


I. CORINTHIAID, IX, 


yn dyrnu. Ai dros ychain y mae 
Duw yn gofalu ? 

10 Ynte er ein mwyn ni yn hollol 
y mae yn dywedyd? Canys er ein 
mwyn ni yr ysgrifenwyd, mai 
mmewn gobaith y dylai yr arddwr 
aredig, ar dyrnwr mewn gobaith, 
i fod yn gyfrannog o'i obaith. 

ll POs nyni a hauasom i chwi 
bethau ysprydol, dî mawr yw os 
nyni a fedwn eich pethau cnawdol? 


12 Os yw eraill yn gyfrannogion | 


or awdurdod Aom arnoch, onid 
ydym ni yn hytrach? *Eithr nid 
arferasom ni yr awdurdod hon: 
ond goddef yr ydym bob peth, Pfel 
na roddom ddim rhwystr i efengyl 
Crist. 

l384Oni wyddoch chwi fod y rhai 
sydd yn gwneuthur pethau cyssegr- 
edig, yn bwytta or cyssegr? ar 
rhai sydd yn gwasanaethu yr allor, 
yn gyd-gyfrannogion o'r allor ? 

14 Felly hefyd "yr ordeiniodd yr 
Arglwydd, *i'r rhai sydd yn preg- 
ethu yr efengyl, fyw wrth yr ef- 
engyl. 

15 Eithr *myfi nid arferais yr un 
or pethau hyn, ac nid ysgrifenais 
y pethau hyn, fel y gwnelid felly 
i mi: canys "gwell yw i mi farw, 
na gwneuthur o neb fy ngorfoledd 
yn ofer. 

16 Canys os pregethaf yr efengyl, 
nid oes orfoledd i mi: canys *ang- 
henraid a osodwyd arnaf; a gwae 
fydd i mi, oni phregethaf yr ef- 
engyl. 

17 Canys os gwnaf hyn o'm bodd, 
y mae i mi wobr: ond os 0m han- 
fodd, 7, ymddiriedwyd i mi am y 
gorchwyl. 

18 Pa wobr sydd i mi gan hyn- 
ny? Bod i mi, pan efengylwyf, osod 
efengyl Orist yn rhad, fel na cham- 
arferwyf fy awdurdod yn yr efengyl. 

19 Canys er fy mod yn rhydd oddi 
wrth bawb, mi a'm gwneuthum fy 
hun yn was i bawb, “fel yr ennillwn 
fwy. 

20 Ac * mi a ymwneuthum i'r Iudd- 
ewon megis yn Iuddew, fel yr en- 
nillwn yr Iuddewon: i'r rhai dan y 
ddeddf, megis dan y ddeddf, fel yr 
ennillwn y rhai sydd dan y ddeddf; 

21 PI'r “rhai diddeddf, megis di- 
ddeddf, (“a minnau heb fod yn 
ddiddeddf i Dduw, ond dan y 
ddeddf i Grist) fel yr ennillwn y 
rhai diddeddf, 

22 * Ymwneuthum i'r rhai gwein- 


a'i hunan-ymwadiad. 


Anno 
DOMINI 
Dos 





m2Tim, 2, 
6. 


n Rhuf, 15, 
2 
Gal, 6. 6. 


oad, 15. 
2 Cor. 11. 9, 
a l2, 13. 


P 20or, 11 
12, 


9 Num. 18, 
8—2), 


r Matt. 10. 
10, 
Luc 10. 7, 


E Gal. 6. 6. 
l Tim. 5, 
ie 


$ Act. 18, 3, | 


2 Thes. 3, 
u 2 Cor. ll. 
10, 


x Rhuf, 1. 
14. 


7pen.4.]l, 


sMatt.l8. | 
15. 
lPetr3.1, | 
s Act. 16, 3, 
a ls, ls. 
na 21. 23, 
&c, 


] 4, 
d pen. 7. 22, 
$ Ha 15. 


2 Cor, 11. 
Un 





















































f Num. 11. 
4, 3. 
Ps, 106.14, 


& Exod, 32, 
6. 


h Num. 25. 


Gyrfa y Oristion. 


iaid megis yn wan, fel yr ennillwn 
y gweiniaid: fmi a ymwneuthum 


——— |yn bob peth i bawb, “fel y gallwn 


yn hollol gadw rhai. 

23 A hyn yr wyf íi yn ei wneuthur 
er mwyn yr efengyl, fel y'm gwneler 
yn gyd-gyfrannog o honi. 

24 Oni wyddoch chwi fod y rhaì 
sydd yn rhedeg mewn gyrfa, i gyd 
yn rhedeg, ond bod un yn derbyn 


.|y gamp? Felly rhedwch, fel y 
.|caffoch afael, 


25 Ac y mae pob un a'r sydd ' yn 
ymdrechu, yn ymgadw ym mhob 


.|peth: a hwynt-hwy yn wir, fel y 


derbyniont goron lygredig; eithr 
nyni, “ un anllygredig. 
26 Yr wyf fi gan hynny felly yn 


i& rhedeg, nid megis ar amcan; felly 


yr wyf yn ymdrechu, nid fel un yn 
curo yr awyr: 

27 IOnd yr wyf fi yn cospi fy 
nghorph, ac "yn ei ddwyn yn 


9.  |gaeth ; rhag i mì mewn un modd, 


wedi i mi bregethu i eraill, fod fy 
hun yn anghymmeradwy. 


PENNOD X. 

1 Bod sacramentau yr Iuddewon 6 yn gysgod- 
aw î nî, 7 a'u cospedigaethau hwy 11 yn 
sîamplau î nî. 14 Rhaid i ni ochelyd gau- 
dduwiaeth. 21 Na ddylem nî wneuthur 
bwrdd yr Arglwydd yn fwrdd cythreuliaid : 
24 ac y dylem, mewn pethau cyffredin, ys- 
lyried ein brodyr. 


E^ ni fynnwn ìi chwi fod heb 
wybod, frodyr, fod ein tadau 


. |?oll dan y cwmmwl, a'u myned P oll 
.|trwy y 


môr ; 


2 A'u bedyddio Awy oll i Moses, 


. |yn y cwmmwl, ac yn y môr ; 


3 A bwytta o bawb o Aonynt yr 


. |un bwyd “ ysprydol ; 


4 Ac yfed o bawb o honynt yr un 


.|ddïod 1ysprydol: canys hwy a yfas- 


ant o'r Graig ysprydol a *oedd yn 
canlyn: a'r Graig oedd Orist. 
5 Eithr ni bu Dduw foddlawn 


.|2i'r rhan fwyaf o honynt: canys 
. |* cwympwyd hwynt yn y diffaethwch. 


6 A'r pethau hyn a wnaed yn 
siamplau i ni, fel na chwennychem 
ddrygioni, megis ag fy chwennych- 
asant hwy. 

7 Ac na fyddwch eilun-addolwyr, 
megis rhai o honynt hwy; fel y 
mae yn ysgrifenedig, * Eisteddodd 
y bobl i fwytta ac ì yfed, ac a gyf- 
odasant i chwareu. 

8 Ac na odinebwn, fel y godineb- 
odd * rhai o honynt hwy, ac y syrth- 
iodd mewn un dydd dair mil ar 
hugain. 


1079 


9 Ac na themtiwn Grist, megis 
ag y temtiodd !rhai o honynt hwy, 
ac a'u F distrywiwyd gan seirph. 


10 Ac na rwgnechwch, megis y| 2.7 


grwgnachodd ' rhai o honynt hwy, ac 
a'u " distrywiwyd gan y dinystrydd. 

11 A'r pethau hyn oll a ddigwydd- 
asant yn siamplau iddynt hwy; ac 
Pa ysgrifenwyd yn rhybudd i nin- 
nau, “ar y rhai y daeth terfynau yr 
oesoedd. 

12 Am hynny, Pyr hwn sydd yn 


bybied ei fod yn sefyll, edryched |j' 


na syrthio. 

13 Nid ymaflodd ynoch demìas- 
iwn, ond un dynol: eithr “ffydd- 
lawn yw Duw, "yr hwn ni âd eich 
temtio uwch law yr hyn a alloch; 
eithr *a wna ynghyd â'r temtasiwn 
Mdn hefyd, fel y galloch e4 


wyn. 

14 O herwydd paham, fy anwyl- 
yd, *ffowch oddi wrth eilun-addol- 
iaeth. 

15 Dywedyd yr wyf fel wrth rai 
synhwyrol: bernwch chwi beth yr 
wyf fi yn ei ddywedyd. 

16 “ Phïol y fendith, yr hon a fen- 


I. CORINTHIAID, X. __ Am ochelyd gau-ddwwiaeth. 





Anno 
DOMINI 
59, 

i Exod, 17. 

Num, 2y 
6. 
Ps. 78, 18, 
56. a 95. 9, 
o um, 2], 
1 N um. 14, 
“AN 
a l6.d4]l. 
m Num. 14, 
ôr. 
n Rhuf. 15, 
pen. 9. 10, 
o Phil. 4. 5, 
Ieb. 10, 
5. 
P Rhuf, 11. 
20. 
9 pen. l. 9. 


r Ps, 125, 2. 
2 Petr 2, 9, 


s Jer. 29. 
11. 


t 2 Cor. 6. 


l oan o. 
21, 


u Matt. 26. 
26, 


digwn, onid cymmun gwaed Orist |. 


ydyw? y bara yr ydym yn ei dorri, 
onid cymmun corph Orist yw * 

17 Oblegid “ nyni yn llawer ydym 
un bara, ac un corph: canys yr 
ydym ni oll yn gyfrannogion or 
un bara. 

18 Edrychwch ar 7 yr Israel yn ol 
y cnawd : “onid yw y rhai sydd yn 
bwytta yr cbyrth, yn gyfrannogion 
o'r allor? 

19 Beth gan hynny yr ydwyf yn 
ei ddywedyd? *bod yr eilun yn 
ddim, neu yr hyn a aberthwyd i 
eilun yn ddim î 

20 Ond y pethau y mae y Cen- 
hedloedd yn eu haberthu, i gy- 
threuliaid y maent yn eu Phab- 
erthu, ac nid i Dduw. Ni fynnwn 
i chwi fod yn gyfrannogion âr cy- 
threuliaid. 

91 “Ni ellwch yfed o phïol yr Ar- 
glwydd, a “phïol y cythreuliaid : ni 
ellwch fod yn gyfrannogion o fwrdd 
yr Arglwydd, a bord y cythreuliaid. 

92 Ai “gyrru yr Arglwydd i eidd- 
igedd yr ydym? fa ydym ni yn 
gryfach nag ef? 

93 s Pob peth sydd gyfreithlawn i 
mi, eithr nid yw pob peth yn lles- 
âu: pob peth sydd gyfreithlawn i 
mi, eithr nid yw pob peth yn ad- 
eiladu. 





x Rhuf. 12. 
En 
pen. 12, 27. 


7 Rhuf. 4. 
12 


Gal. 6. 16. 
£ Lef. 3. 3, 
a ly 


a pen. 8. 4, 


b Lef. 17. 7. 


c 2 Cor. 6, 
d Deut. 32, 
98, 


e Deut. 32, 
ôr 


f Ezec. 22, 
14, 


E£ pen. 6. 12, 


Am weddio yn bennoeth. 


Anno 
DOMINI 
59. 


h Rhuf. 15, 
OL 


l pen. 8. 10, 
12, 


m ad, 26. 


n TRthuf, 14, 
16, 

b ddiolch, 

o 1 Tim. 4. 
3, 


P Col, 3. 17. 


24 hNa cheisied neb yr eiddo ei 
hun ; ond pob un * yr eiddo arall. 

25 Beth bynnag a werthir yn y 
gigfa, bwyttêwch ; heb ofyn dim er 


4, |mwyn cydwybod : 


26 Canys !eiddo yr Arglwydd y 


" |ddaear, a'i chyflawnder. 


27 Os bydd i neb o'r rhai digred 
eich gwahodd, ac os mynnwch fyn- 
ed; Fbwyttêwch beth bynnag a 


'Irodder ger eich bron, heb ymofyn 


dim er mwyn cydwybod. 

28 Eithr os dywed neb wrthych, 
Peth wedi ei aberthu i eilunod yw 
hwn; na fwyttêwch, | er mwyn 
hwnnw yr hwn a'i mynegodd, ac er 
mwyn cydwybod : " canys eiddo yr 
Arglwydd y ddaear, a'i chyflawn- 


er. 

29 Cydwybod, meddaf, nid yr 
eiddot ti, ond yr eiddo arall: can- 
ys "paham y bernir fy rhyddid i 
gan gydwybod un arall? 

30 Ac os wyf fi trwy "ras yn cym- 
meryd cyfran, paham y'm ceblir 
9 am y peth yr wyf yn rhoddi dïolch 
am dano? 

31 PPa un bynnag gan hynny ai 


|bwytta ai yfed, ai beth bynnag a 


ag Rhuf. 14. 
2 Cor. 6.9. 

6 Gr.Groeg- 
âaid. 

r Rhuf, 15. 
pen. 9, 19, 
22 


â pen. 4, 16. 
Eph. 5. I. 
Phil. 3.77. 
1 Thess. 1, 
2 Thess. 3, 
9. 


b Eph.5. 23, 
c Ioan 14, 
28. 
pen. 3, 23, 
n15.27,28. 
LE 2a 


wneloch, gwnewch bob peth er go- 
goniant i Dduw. 

32 Byddwch ddïachos tramgwydd 
i'r Iuddewon ac i'r “Cenhedloedd 
hefyd, ac i eglwys Dduw : 

33 Mecis "yr ydwyf finnau yn 
rhyngu bodd i bawb ym mhob 
peth; heb geisio fy llesâd fy hun, 
ond //esŵd llaweroedd, fel y bydd- 
ont hwy gadwedig. 


PENNOD XI. 


1 Ymae efe yn eu ceryddu hwy, & am fod eu 
gwŷr yn y cynnulleidfaoedd sanctaidd yn 
gweddïo a pheth am eu pennau, 6 a'u 
gwragedd yn bennoelhion: 17 ac o ran eu 
bod hwy yn gyffredin yn cyfarfod, nid er 
gwell ond er gwaeth; 21 gan halogi swpper 
yr Arglwydd â'u gwleddoedd eu hunain. 23 
Yn ddiweddaf, y mae efe yn eu galw hwy yn 
eu hol, at ordinhâd cyntaf y swpper hwnnw. 


 H>YDDWCH ddilynwyr i mi, 
megis 4? wy/ finnau i Grist. 

2 Yr ydwyf yn eich canmol, frod- 

yr, eich bod yn fy nghofio i ym 

mhob peth, ac yn dal y traddod- 


iadau, fel y traddodais i chwi. 


9 Eithr mi a fynnwn i chwi wyb- 
od, mai Ppen pob gwr yw Crist; 
a phen y wraig yw y gwr; a “phen 
Crist yw Duw. 

4 Pob gwr yn gweddïo meu yn 
prophwydo, a pheth am eê ben, 
sydd yn cywilyddio ei ben. 


1080 


I. CORINTHIAID, XL 


5 Eithr pob gwraig yn gweddïo 
neu yn prophwydo, yn bennoeth, 
sydd yn cywilyddio ei phen: canys 
yr un yw a phe byddai wedi ei 
heillio. 

6 Canys os y wraig ni wisg am ei 
phen, cneifier hi hefyd: eithr os 
4brwnt i wraig ei chneifio, neu ei 
heillio, gwisged. 

7 Canys gwr yn wir ni ddylai 
wisgo am eì ben, am *ei fod yn 
ddelw a gogoniant Duw: a'r wraig 
yw gogoniant y gwr. 

8 Canys fnid yw y gwr or wraig; 
ond y wraig o'r gwr. 

9 Ac $ni chrêwyd y gwr er mwyn 
y wraig; eithr y wraig er mwyn y 
gwr. 

10 Am hynny y dylai y wraig fod 
ganddi *awdurdod ar ei phen, o 
herwydd yr angelion. 


11 Er hynny nid yw na'r gwr heb| iod 


y wraig, nar wraig heb y gwr, yn 
yr Arglwydd. 

12 Canys yr un wedd ag y mae 
y wraig o'r gwr, felly y mae y gwr 
trwy y wraig: a phob peth sydd o 

duw. 

13 Bernwch ynoch eich hunain, ai 
hardd yw i wraig weddïo Duw yn 
bennoeth ? 

14 Onid yw naturiaeth ei hun yn 
eich dysgu chwi, os gwallt-laes a 
fydd gwr, mai ammharch yw iddo? 

15 Eithr os gwraig a fydd gwallt- 
laes, clod yw iddi: oblegid ei llaes- 
wallt a ddodwyd yn orchudd iddi. 

16 Od P oes neb a fyn fod yn ym- 
rysongar, nid oes gennym ni gyf- 
ryw ddefod, ina chan eglwysi Duw. 

l7 Eithr wrth *ddywedyd hyn, 
nid ydwyf yn eich canmol, eich bod 
yn dyfod ynghyd, nid er gwell, ond 
er gwaeth. 

18 Canys yn gyntaf, pan ddeloch 
ynghyd yn yr eglwys, F yr ydwyf yn 
clywed fod *ymrafaelion yn eich 
mysg chwi; ac o ran yr wyf fi yn 
credu. 

19 Canys !rhaid yw bod hefyd 
heresiau yn eich mysg, " fel y byddo 
y rhai cymmeradwy yn eglur yn 
eich plith chwi 

20 Pan fyddoch chwi gan hynny 
yn dyfod ynghyd i'r un lle, nid 
bwytta swpper yr Arglwydd ydyw 
hyn. 

21 Canys y mae pob un wrth fwyt- 
ta, yn cymmeryd ei swpper ei hun 
or blaen; ac un sydd a newyn 
arno, ac arall sydd yn feddw. 


Am swpper 


Anno 
DOMINI 
ad 





âd Num. 5. 


Deut, 2 


Ir pa bal 
z op 


e Gen. 1. 26, 
27. 


f Gen. 2,22, 


& Gen. 2.18, 
21, 23. 


awdurdod 
ei gwr, 


h ] 'Tim, 6. 
â, 


ií pen. 7. 17. 
a l4â, 3. . 
3 orchymyn. 


k pen. 1. 10, 
ll, 12, 
4 sismau, 


1 Matt, 1S, 
7 


Luc 17.1. 
Act. 20. 30, 
m Lnc 2.90, 
lIoan 2.10. 
Edrych 
Deut, 13. 9, 


b ni ellwch 
wylit 

awpper yr 

Arglwydd. 


yr Arglwydd. 


Amo | 929 Onid oes gennych daii fwytta 
DOMIN! ac i yfed? ai dirmygu yr ydych 
— lchwi eglwys Dduw, a_"gwarad- 
wyddo y rhai ênid oes ganddynt? 
Pa beth a ddywedaf wrthych? a 
ganmolaf fi chwi yn hyn? Nid wyf 
yn eich canmol, 

23 Canys “myfi a dderbyniais gan 
yr Arglwydd yr hyn hefyd a dra- 
ddodais i chwi ; P Bod i'r Arglwydd 
Iesu, y nos y bradychwyd ef, gym- 
meryd bara: | 

294 Ac wedi iddo ddiolch, efe a'ê 
torrodd, ac a ddywedodd, Cym- 
merwch, bwyttêwch; hwn yw fy 
nghorph, yr hwn a dorrir trosoch: 
gwnewch hyn er coffa am danaf. 

25 Yr un modd efe a gymmerodd 
y cwppan, wedi swpperu, gan ddy- 
wedyd, Y cwppan hwn yw y tes- 
tíament newydd yn fy ngwaed: 
gwnewch hyn, cynnifer gwaith byn- 
nag yr yfoch, er coffa am danaf. 

26 Canys cynnifer gwaith bynnag 
y bwyttaoch y bara hwn, ac yr yf- 
och y cwppan hwn, y dangoswch 
farwolaeth yr Arglwydd «oni ddelo. 

27 'Am hynny, pwy bynnag a 
fwyttao y bara hwn, neu a yfo gwp- 
pan yr Arglwydd, yn annheilwng, 
euog fydd o gorph a gwaed yr Ar- 
| glwydd. 

'2Cor.13.5-| 28 Eithr *hholed dyn ef ei hun ; ac 
| felly bwyttâed o'r bara, ac yfed o'r 
cwppan. 

29 Canys yr hwn sydd yn bwytta 
ac yn yfed yn annheilwng, sydd yn 
bwytta ac yn yfed barnedigaeth 
iddo ei hun, am nad yw yn iawn- 
farnu corph yr Arglwydd. 

30 Oblegid hyn g mae llawer yn 
weiniaid ac yn llesg yn eich mysg, 
a, llawer yn huno. 

91 Canys “pe iawn-farnem ni ein 
hunain, ni'n bernid. 

32 Eithr pan y'n bernir, "y'n cer- 
yddir gan yr Arglwydd, fel na'n 
damnier gyd â'r byd. 

393 Am hynny, fy mrodyr, pan 
ddeloch ynghyd i fwytta, arhoswch 
eich gilydd, 

34 Eithr os bydd newyn ar neb, 
bwytfâed gartref: fel na ddeloch 


n Iago 2. 6. 
6 ydynt 
dlodion? 


o pon. 15, 9. 


P Matt. 26. 
6. 
Marc 14, 
AA 
Luc 22,19, 


8 Ioan 14.3. 
Act, 1.11. 
r Num. 9, 
10, 13. 
Ioan 6. 5l, 
6o, 6t. 
al3,27. 
pen. 10.21. 








t Pa. 92. 5. 


u Ps. 94. 12, 
13. 
Heb. 12, 
5—l1l, 





ynghyd i farnedigaeth. Ond y 
pethau eraill mi a'u trefnaf pan 
ddelwyf. 


PENNOD XII. 


1 Bod amryw ddoniau ysprydol, 1 eithr y cwbl 
er llesâd : 8 ac o ran hynny hwy a gyfrennir 
mewn amryw foddion. 12 Megis y mae ael- 
odau y corph naturiol yn gwasanaethu bob 


1081... 


I. CORINTHIAID, XII. 





Am ddoniau ysprydol. 














































Anno 
DOMINI 
99 


U 


un, 16 er harddwch i'w gilydd, 22 er gwas- 

anaeth, 26 a chymmorth â'r un corph; 21 

felly yr un modd y dylem nî wneuthur y 

Ar er y Uall, er mwyn gorphen dirgel gorph 
rîst. 


UU am ysprydol ddoniau, 
frodyr, ni fynnwn i chwi fod 
heb wybod. 

2 Chwi a wyddoch “mai Cenhedl- |» Eph.2.11, 
oedd oeddych, yn eich arwain ym-| 1'Them.1. 
aith at yr eilunod mudion, fel y'ch 
tywysid. 

3 Am hynny yr wyf yn hysbysu i 
chwi, *nad oes neb yn llefaru trwy |?Marc9.30. 
Yspryd Duw, yn galw yr Iesu yn| 55" 
“ysgymmunbeth: ac “ni all neb anathema. 
ddywedyd * yr Arglwydd Iesu, eithr sa 


9 mai Iesu 





â yr Ar- 
trwy yr Yspryd Glân. ym mn Ar 
4 Ac *y mae amryw ddoniau, eithr | 4 Rhuf. 12 


* yr un Yspryd. Feb, 2. 4. 
5 Ac 'y mae amryw weinidogaeth-| io.“ * 
au, eithr yr un Arglwydd. WE 
6 Ac y mae amryw weithrediadau, | 67,86. 
ond yr un *yw Duw, “yr hwn sydd | Neu, Duw 
yn gweithredu pob peth ym mhawb: | nb 

7 Eithr eglurhâd yr Yspryd a| 
roddir i bob un er llesâd. 

8 Canys i un, trwy yr Yspryd, y 
rhoddir ymadrodd doethineb; ac i 
arall, ymadrodd gwybodaeth, trwy 
yr un Yspryd; 

9 Ac i arall Pffydd, trwy yr un Ys- 
pryd; ac i arall ddawn i iachâu, 
trwy yr un Yspryd; 

10 Ac i arall, wneuthur gwyrth- 
iau; ac i arall, brophwydoliaeth ; 
ac i arall, wahaniaeth ysprydoedd ; 
ac ì arall, “amryw dafodau; ac i 
arall, gyfieithiad tafodau, 

11 A'r holl bethau hyn y mae 
yr un a'r unrhyw Yspryd yn eu 
gweithredu, !zgan rannu i bob un o'r 
neilldu ” megis y mae yn ewyllysio. 

12 Canys "fel y mae y corph yn 
un, ac iddo aelodau lawer, a holl 
aelodau yr un corph, cyd byddont 
lawer, ydynt un corph ; felly y mae 
9 Orist, hefyd. 

13 O herwydd Pfrwy un Yspryd y ?Rhuf.6.5. 
bedyddiwyd ni oll yn un corph, “pa “6al 
un bynnag ai Iuddewon ai “Groeg- | 1516. _' 


h Matt. 17. 


ŵ) 
pen. 19. 2. 
i Marc 16. 


8. 
Iago 5. 14. 
5b doniau. 


k Act. 2. 4. 


I pen. 7.7. 
4 beno 10. 


I 


m Toan 3. 8. 
Heb. 2. 4. 

n Rhuf. 12, 
4 


Eph. 4. 4, 
16. 


o Gal. 3. 16. 


3 ^ ; ì Col. 3. 11. 
wyr, ai caethion ai rhyddion;.ac $ Cenhedl- 
rg» a ddïodwyd oll i un Yspryd. “ce 


14 Canys .y corph nid yw un ael- 
od, eithr llawer. 

15 Os dywed y troed, Am nad wyf 
law, nid wyf o'r corph; ai am hynny 
nid yw efe o'r corph 

16 Ac os dywed y glust, Am nad 
wyf lygad, nid wyf o'r corph; ai 
am hynny nid yw hi o'r corph ? 





Am undeb corph, Orist. 


Anno 
DOMINI 
9. 





|Ŷ sism, 


8 amryw- 
iaethau. 


Neu, 
neihoedd. 


yJpen.l4,.l,| 
Os 





17 Pe yr holl gorph fyddai lygad, 
pa le y byddai y clywed? pe y 
cwbl fyddai glywed, pa le y bydd- 
a. yr arogliad ? 

18 Eithr yr awrhon Duw a os- 
ododd yr aelodau, bob un o hon- 
ynt yn y corph, fel yr ewyllysiodd 
efe. 

19 Canys pe baent oll un aelod, 
pa le y bydda y corph ? 

20 Ônd yr awrhon llawer yw yr 
aelodau, eithr un corph, 

21 Ac ni all y llygad ddywedyd 
wrth y llaw, Nid rhaid i mi wrthyt; 
na'r pen chwaith wrth y traed, Nid 
rhaid i mi wrthych. 

22 Eithr yn hytrach o lawer, yr 
aelodau o'r corph y rhai a dybir 
eu bod yn wannaf, ydynt angen- 
rheidiol: 

23 A'r rhai a dybiwn ni cu bod 
yn ammharchediccaf o'r corph, 
ynghylch y rhai hynny y gosodwn 
ychwaneg o barch; ac y mae ein 
haelodau anhardd yn cael ychwan- 
eg o harddwch. 

24 Oblegid ein Aaclodaw hardd ni 
nid rhaid iddynt wrtho: eithr Duw 
a gyd-dymherodd y corph, gan roddi 
parch ychwaneg i'r hyn oedd ddi- 
ffygiol: 

25 Fel na byddai "anghydfod yn 
y corph; eithr bod i'r aelodau 
ofalu yr un peth dros eu gilydd. 

26 A pha un bynnag ai dïoddef a 
wna un aelod, y mae yr holl aelodau 
yn cyd-ddïoddef; ai anrhydeddu 
a wncìr un aelod, y mae yr holl 
aclodau yn cyd-lawenhâu. 

2/ Eithr *chwychwi ydych gorph 


.I Crist, ac aclodau o ran. 


28 A *rhai yn wir a osododd Duw 


.|yn yr cglwys; yn gyntaf apostol- 
.|ion, “yn ail prophwydi, yn dryd- 


ydd athrawon, yna gwyrthiau, wedi 
hynny doniau i iachâu, cynnorth- 
wyau, *llywodraethau, *rhywiog- 
aethau tafodau. 
29 Ai apostolion pawb? ai pro- 
phwydi pawb? ai athrawon pawb? 
ai ” gwneuthurwyr gwyrthiau pawb? 
30 A ocs gan bawb ddoniau i 
lachâu? a yw pawb yn llefaru â 
thafodau? a yw pawb yn cyfieithu? 
31 Eithr 7 deisyfwch y doniau gor- 
eu: ac eto yr wyf yn dangos i chwi 
ffordd dra rhagorol. 


PENNOD XIH. 
1 Nad yw y doniau godidoccaf ddim heb gariad. 
4 Canmoliaeth cariad perffaith, 11 a'i ar- 
dderchowgrwydd rhagor gobaith a fydd. 


1082 


I CORINTHIAID, XIIL 
p» llefarwn â thafodau dynion ac 


Canmoliaeth cariad, 





Anno 


angelion, ac heb fod gennyf| POMINI 


gariad, yr wyf fel efydd yn seinìo, 
neu symbal yn tingcian. 





2 A phe byddai gennyf *bro- *gpen 128, 


phwydoliaeth, a gwybod o honof y 
dirgelion oll, a phob gwybodaeth ; 


9 . 
Edrych 
Matt.7.22. 


a phe bai gennyf yr holl ffydd, “fel *au.'r. 
y gallwn symmudo mynyddoedd, | Luc17.6. 


ac heb gennyf gariad, nid wyf fì 
ddim. 


3 A “phe porthwn y tlodion â'm , <Mattô1, 


holl ddâ, a phe rhoddwn fy nghorph 
i'm llosgi, ac heb gariad gennyf, nid 
yw ddim llesâd i mi, 

4 1Y mae cariad yn hir-ymaros, 
yn gymmwynasgar; cariad nid yw 
yn cenfigennu; nid yw cariad yn 
Z ymffrostio, nid yw yn ymchwyddo, 

5 Nid yw yn gwneuthur yn an- 
weddaidd, “nid yw yn ceisio yr 
eiddo ei hun, nì chythruddir, ni 
feddwl ddrwg ; 

G fNid yw lawen am anghyfiawn- 
der, ond £cyd-lawenhâu y mae *â'r 
gwirionedd ; i 

7 Y mae yn dïoddef pob dim, yn 
credu pob dim, yn gobeithio pob 
dim, yn ymaros â phob dim. 

8 Cariad byth ni chwymp ymaith: 
eithr pa un bynnag aì prophwydol- 
iaethau, hwy a_ballant; ai tafodau, 
hwy a beidiant; ai gwybodaeth, hi 
a ddiflanna. 

9 Canys o ran y gwyddom, ac o 
ran yr ydym yn prophwydo. 

10 Eithr pan ddelo yr hyn sydd 
berffaith, yna yr hyn sydd o ran 
a ddilcir. | 

ll Pan oeddwn fachgon, fel bach- 
gen y llefarwn, fel bachgen y deall- 


wn, fel bachgen * y meddyliwn :|*Newsr 
ond pan euthum yn wr, mi a rois| mwn. 


hcibio bethau bachgenaidd. 

12 Canys *gweled yr ydym yr 
awrhon trwy ddrych, *mecwn dam- 
meg; ond yna, ' wyneb yn wyneb: 
yn awr yr adwaen o ran; ond 
yna yr adnabyddaf megis y'm had- 


' waenlIr. 


13 Yr awrhon y mae yn aros ffydd, 
gobaith, cariad, y tri hyn; a'r mwyaf 
o'r rhai hyn yw cariad. 


PENNOD XIV. 

1 Canmol prophwydoliaeth, 2, 9, & a'i osod o 
flaen llefaru & thafodau, 1 Uwy gyfelyl- 
rwydd oddî wrth oer cerdd : 12 rhaîd. yw 
cyfeirio pob un o'r ddau tu ag al adeilad- 
aeth, 22 megis lu ag at eu gwir a'u prïodol 
bennod : 26 iawn-arfer pob un o'r ddau, 21 
a'u cam-aìfer. 94 Gwarafun gwragedd â 
lefaru yn yr eglwys, 


d Diar. 10, 
12. 
l Petr 4, $, 


2 anwadalu. 
6 pen, 10.924, 
P'biL 2.4. 


fPs.210.3. 
Rhuf,1.32, 
E2 Ioan 4, 


3 yn y. 


ym- 


b 2 Cor. 3. 
18.a 5.7. 
Phil. 2. 12. 

0 yn dywyll, 

î Matt. 1s, 


10. 
l Ioan 2.2, 





_ 


a. phrophwydoliaeth. 


ILYNWCH gariad, a_^deisyf- 
wch ddoniau ysprydol; ?ond 
yn hytrach fel y prophwydoch. 

2 Canys yr hwn sydd “yn llefaru 
â thafod dŵeitJr, nid wrth ddynion 
y mae yn llefaru, ond wrth Dduw: 
canys nid oes neb yn “gwrandaw; 
er hynny yn yr yspryd y mae efe 
yn llefaru dirgeledigaethau. 

3 Eithr yr hwn sydd yn pro- 
plwydo, sydd yn llefaru wrth ddyn- 
ion er adeiladaeth, a chynghor, a 
chysur. 

4 Yr hwn sydd yn llefaru â thafod 
dieithr, sydd yn ei adeiladu ei hun- 
an : eithr yr hwn sydd yn prophwydo, 
sydd yn adeiladu yr eglwys. 

5 Mi a fynnwn pettych chwi oll 
yn llefaru â thafodau «eithr; ond 
yn hytrach brophwydo o honoch: 
canys mwy jw yr hwn sydd yn pro- 

hwydo, nar hwn sydd yn llefaru 
â thafodau; oddi eithr iddo ei gyf- 
ieithu, fel y derbynio yr eglwys 
adeiladaeth. 

6 Ac yr awrhon, frodyr, os deu- 
af attoch gan lefaru â thafodau, 
pa lesâd a wnaf i chwi, oni lefaraf 
wrthych naill ai trwy * weledigaeth, 
neu trwy wybodaeth, neu trwy 
brophwydoliaeth, neu trwy athraw- 
laeth € | 

7 Hefyd pethau dïenaid wrth roddi 
sain, pa un bynnag ai pibell ai telyn, 
oni roddant wahaniaeth yn y sain, 
pa wedd y gwybyddir y peth a genir 
ar y bibell neu ar y delyn ? 

8 Canys os yr udgorn a rydd sain 
anhynod, pwy a ymbarottoa i ryfel? 

9 Felly chwithau, oni roddwch â'r 
tafod ymadrodd deallus, pa wedd y 
gwybyddir y peth a leferir? canys 
chwi a fyddwch yn llefaru wrth yr 
awyr. 

10 Y mae cymmaint, ysgatfydd, o 
rywiogaethau Ìleisiau yn y byd, ac 
nid oes un o honynt, yn aflafar. 

ll Am hynny, oni wn i rym y llais, 
myfi a fyddaf farbariad i'r hwn sydd 
yn llefaru, a'r hwn sydd yn llefaru 
a fydd ìi mi yn farbariad. 

12 Felly chwithau, gan eich bod 
4 ysprydau.| yn awyddus i ddoniau *ysprydol, 

Cn PEOH tu ag at adeilad- 
aeth yr eglwys. 

13 a henw iN paham, yr hwn sydd 
yn llefaru â thafod dectthr, gwedd- 
ïed ar iddo allu cyfieithu. 

l4 Canys os gweddïaf â thafod 

| dieithr, y mae fy yspryd yn gweddïo, 


Anno 
DOMINI 
59 


apen.l2.ôl. 


b Num, 11, 
235 29. 

c Act. 2. 4. 
al. 46, 


2 deall. 


d ad, 26. 


9 gainge., 


I. CORINTHIAID, XIV. 





Am. lefaru â thafodau. 


15 Beth gan hynny? Mi a weddïaf| _ Anno 
âr yspryd, ac a weddïaf â'r deall DO MINI 
hefyd: *canaf â'r yspryd, a chanaf 
â'r deall hefyd. 

16 Canys os bendithi â'r yspryd, 
pa wedd y dywed yr hwn sydd 
yn cyflawni lle yr *anghyfarwydd, |5 annysg- 
Amen, ar dy ddodiad dïolch, gan | “'* 
nas gwŷr beth yr wyt yn ei ddy- 
wedyd ? ; 

17 Canys tydi yn ddïau ydwyt yn 
dïolch yn dda, ond y llall nid yw 
yn cael ei adeiladu. 

18 Yr ydwyf yn dïolch i'm Duw, 
fy mod ì yn llefaru â thafodau yn 
fwy na chwi oll: 

19 Ond yn yr eglwys gwell gennyf 
lefaru pìm gair trwy fy neall, fel y 
dysgwyf eraill hefyd, na myrddiwn 
o eiriau mewn tafod dŵeithr. 

20 O frodyr, 'na fyddwch fechgyn |*n» 191, 2. 
mewn deall; eithr mewn drygioni | 2.a1s3 


e Pas. 47,'T. 
Eph. 6. 19, 
Col, 3, 16. 


byddwch blant; ond mewn deall| nm 
byddwch ê berffaith. a 4.14. 


21 Yn y ddeddf y mae yn ysgrif- 
enedig, “'Trwy rai estronieithus, a |€Es28.1l, 
thrwy wefusau estronol, y llefaraf| 
wrth y bobl hyn; ac ni'm gwran- 
dawant felly, medd yr Arglwydd. 
29 Am hynny tafodau ydynt ar- 
wydd, nid i'r rhai sydd yn credu, 
ond i'r rhaì digred: eithr prophwyd- 
oliaeth, nid i'r rhai digred, ond i'r 
rhai sydd yn credu. 
23 Gan hynny os daw yr eglwys 
oll ynghyd i'r un lle, a llefaru o 
bawb â thafodau dŵesthr, a dyfod 
O rai annysgedig neu ddigred i 
mewn; oni ddywedant eich bod 
yn ynfydu ? 
24 Eithr os prophwyda pawb, a 
dyfod o un digred neu annysgedig i 
mewn, efe a argyhoeddir gan bawb, 
a fernir gan bawb: 
25 Ac felly y gwneir dirgelion ei 
galon ef yn amlwg; ac felly gan 
syrthio ar «4 wyneb, efe a addola 
Dduw, gan ddywedyd ^fod Duw |*Es 45M. 
yn wir ynoch. _ 
26 Beth gan hynny, frodyr? pan 
ddeloch ynghyd, y mae gan bob 
un o honoch psalm, y mae ganddo 
athrawiaeth, y mae ganddo dafod- |!ad.&, , 
iaith, y mae ganddo ddatguddiad, | $16... 
y mae ganddo gyfieithiad. Gwneler 
pob peth er adeiladaeth. 
27 Os llefara neb â thafod d?esthr, 
gwneler bob yn ddau, neu o'r mwyaf 
bob yn dri, a hynny ar gylch; a 
chyfieithed un. 


| ond y mae fy neall yn ddiffrwyth. 28 Eithr oni bydd cyfieithydd, 


1083 


kEpon,ll.16, 


11 Tim. 2. 
l 9 


y 


n Gen. 3.16. 


o 2 Cor. 10, 
Tf 
1l Ioan â, 6, 


a Gal. l,11, 


b Rhuf.l. 
16. 


c Gal, 3, 4. 

dpen.11.22. 

e Gal, l. 12, 
f Ps. 22,15, 
& 


C. 
Es. 50, 5, 


6, &c. 
Dan. 9, 26. 
Luc 24, 26. 
il Jêtge OL 
ll.a 33,94, 





Ynghylch prophwydo. 


tawed yn yr eglwys; eithr llefared 
wrtho ei hun, ac wrth Dduw. 

29 A llefared y prophwydi ddau 
neu dri, a barned y lleill. 

30 Ac os datguddir dêm i un ar- 
all a fo yn eistedd yno, tawed y 
cyntaf. 

31 Canys chwi a ellwch oll bro- 
phwydo bob yn un, fel y dysgo 
pawb, ac y cysurer pawb. 

32 Ac y mae ysprydoedd y pro- 
phwydi yn ddarostyngedig i'r pro- 
phwydi. 

33 Canys nid yw Duw awdwr ang- 
hydfod, ond tangnefedd, “fel yn 
holl eglwysi y saint. 

34 !Tawed eich gwragedd yn yr 
eglwysi: canys ni chaniattâwyd idd- 


|ynt lefaru; ond “bod yn ddaros- 
1s. |byncedig, megis ag y mae y " gyf- 
| raith yn dywedyd. 


39 Ac os mynnant ddysgu dim, ym- 
ofynant â'u gwŷr gartref: oblegid 
anweddaidd yw i wragedd lefaru 
yn yr eglwys. 

36 Ai oddi wrthych chwi yr aeth 
gair Duw allan? neu ai attoch chwi 
yn unig y daeth efe? 

37 "Os ydyw neb yn tybied ei 
fod yn brophwyd, neu yn ysprydol, 
cydnabydded y pethau yr wyf yn 
eu hysgrifenu attoch, mai gorchy- 
mynion yr Arglwydd ydynt. 

38 Eithr od yw neb heb wybod, 
bydded heb wybod. 

39 Am hynny, frodyr, byddwch 
awyddus i brophwydo, ac na wa- 
herddwch lefaru â thafodau dŵeithr. 

40 Gwneler pob peth yn wedd- 
aidd, ac mewn trefn. 


PENNOD XV. 

o Wrth adgyfodiad Crist, 12 y mae efe yn 
profi y bydd rhaid â ninnau adgyfodi, yn 
erbyn y rhaî a wadant adgyfodiad y cnawd. 
21 Ffrwyth 95 a dull yr adgyfodiad; 51 ac 
Jel y newidir y rhaî a gaffer yn fyw ar y 
dydd diweddaf. 

EFYD yr ydwyf yn hysbysu 
ì chwi, frodyr, yr efengyl a 

bregethais i chwi, *yr hon hefyd a 

dderbyniasoch, ac yn yr hon yr 

ydych yn sefyll; 
2 PTrwy yr hon y'ch cedwir hef- 


.yd, os ydych yn dal yn eich côf â 


pha ymadrodd yr efengylais i chwi, 
oddi eithr “darfod i chwi gredu yn 
ofcr. 

3 Canys “mi a draddodais i chwi 
ar y cyntaf *yr hyn hefyd a dder- 
byniais, farw o Grist dros ein pech- 
odau ni, fyn ol yr ysgrythyrau; 


1084 


I. CORINTHIAID, XV. 





Am yr adgyfodiad. 


4 A'i gladdu, a'i gyfodi y trydydd | _ Anno 


dydd, € yn ol yr ysgrythyrau ; 


5 hA'i weled ef gan Cephas, yna |, —— 
E 


îgan y deuddeg, 


6 Wedi hynny y gwelwyd ef gan |u1 


fwy na phìm cant brodyr ar un- 
waith: o'r rhai y mae y rhan 
fwyaf yn aros hyd yr awrhon ; eithr 
rhai a hunasant. 

7 Wedi hynny y gwelwyd ef gan 
Iago; yna “gan yr holl apostolion. 

8 !Ac yn ddiweddaf oll y gwelwyd 
ef gennyf finnau hefyd, megis zan 
un annhymmig. 

9 Canys mmyfi yw y lleiaf o'r 
apostolion, yr hwn nid wyf addas 
i'm galw yn apostol, am "i mi erlid 
eglwys Dduw. 

lO Eithr trwy ras Duw yr yd- 
wyf yr hyn ydwyf: a'i ras ef, yr 
hwn a roddwyd i mi, ni bu yn 
ofer; ond Pmi a lafuriais yn hel- 
aethach na hwynt oll : ac :nid myfi 
chwaith, ond gras Duw, yr hwn 
oedd gyd â mi. 

ll Am hynny, pa un bynnag ai 
myfì ai hwynt-hwy, felly yr ydym 
yn pregethu, ac felly y credasoch 
chwi. 

12 Ac os pregethir Crist, ei gyfodi 
ef o feirw; pa fodd y dywed rhai 
yn eich plith chwi, nad oes adgyf- 
odiad y meirw ? 

13 Eithr onid oes adgyfodiad y 
meirw, nì chyfodwyd Crist chwaith : 

14 Ac os Orist ni chyfodwyd, ofer 
yn wir yw ein pregeth ni, ac ofer 
hefyd yw eich ffydd chwithau. 

15 Fe a'n ceir hefyd yn gau-dystion 
I Dduw; canys'ni a dystiasom am 
Dduw, ddarfod iddo gyfodi Orist: 
yr hwn nis cyfododd efe, os y meirw 
ni chyfodir. 

16 Canys os y meirw ni chyfodir, 
ni chyfodwyd Crist chwaith. 

17 Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer 
yw eich ffydd chwi; yr ydych etto 
yn eich pechodau. 

18 Yna hefyd y cyfrgollwyd y rhai 
a hunasant yng Nghrist, 

19 Os yn y byd yma yn unig y 
gobeithiwn yng Nghrist, truanaf or 
holl ddynion ydym ni. 

20 Eithr yn awr *Orist a gyfod- 
wyd oddi wrth y meirw, ac a 
wnaed *yn flaen-ffrwyth y rhai a 
hunasant. 

21 Canys “gan fod marwolaeth 


trwy ddyn, *trwy ddyn hefyd y 
25 


mae adgyfodiad y meirw. 
22 Oblegid megis yn Adda y mae 





DOMINI 
99. 


k Luc 24. 50, 
1 Act. 9. 4, 


a 22.14, 1S. 
pen, 9. 1, 


m Eph. 3.8. 


n Act. 9. 1, 
Gal. 1. 13. 
1Tim.l. 
13 


9 Eph.8.7, | 


P2Cor.1ll. | 
23.a12,1l. 
g Matt. 10, 


2 Cor. 9. 5. 
Phil. 2. 13, 


r Act. 2. 24, 
32. 


s] Petr 1,3. 


t Act. 26. 23. 





Am yr adgyfodiad. 


Anno 
DOMINI 
59. 


7 ad. 20. 
1 Thess. 4. 
15, 16, 17. 


g Ps. 110. 1. 
A 


c pen. 3. 29. 
all. 3. 


2 Gal. 5.11. 


e Rhuf. S8. 


“AU, 
pen, 4. 9. 
4 Uor. â, 
10, 11, 
2 tyst yw fy 
ngorfoledd. 
fl Thess. 2, 
19 


9i lefaru yn 
ol dull dyn. 
E2Oor.l.s. 


h Es, 22, 13. 
a, 56. 12, 


i Rhuf. 13. 
JUL 
Eph. 5. 14, 
k pen. 6. 5. 


ì Ezec. 37. 3, 


m Ioan 12. 
24, 


pawb yn meirw, felly hefyd yng 
Nghrist y bywhêir pawb. 

23 Eithr 7pob un yn ei drefn ei 
hun: y blaen-ffrwyth gyw Crist; 
wedi hynny y rhai ydynt eiddo 
Crist yn ei ddyfodiad ef. 

24 Yna y bydd y diwedd, wedi 
y rhoddo efe y deyrnas i Dduw 
ar Tad: wedi iddo ddileu pob 
pendefigaeth, a phob awdurdod a 
nerth. 

25 Canys rhaid iddo deyrnasu, 
“hyd oni osodo ei holl elynion dan 


.22.| ei draed. 


26 "Y gelyn diweddaf a ddinystrir 


"' |yw yr angau. 


27 Canys Pefe a ddarostyngodd 
bob peth dan ei draed ef. Eithr 


.s, pan yw yn dywedyd fod pob peth 


wedi eu darostwng, amlwg 4yw mai 
oddi eithr yr hwn a ddarostyngodd 
bob peth iddo. 

28 A phan ddarostynger pob peth 
iddo, yna “y Mab ei hun hefyd a 
ddarostyngir i'r hwn a ddarostyng- 
odd bob peth iddo ef, fel y byddo 
Duw oll yn oll. 

29 Os amgen, beth a wna y rhai a 
fedyddir dros y meirw, os y meirw 
ni chyfodir ddim? paham ynte y 
bedyddir hwy dros y meirw *. 

30 A “phaham yr ydym ninnau 
mewn perygl bob awr? 

31 *Yr ydwyf beunydd yn marw, 
“myn feich gorfoledd yr hon sydd 
gennyf yng Nghrist Iesu ein Har- 
glwydd. 

32 Os *yn ol dull dyn £yr ymledd- 
ais âg anifeiliaid yn Ephesus, pa 
lesâd sydd i mi, oni chyfodir y 
meirw?  Bwyttâwn ac yfwn; canys 
y fory marw yr ydym. 

33 Na thwyller chwi: y mae ym- 
ddiddanion drwg yn llygru moesau 
da. 

94 !Deffrôwch yn gyfiawn, ac na 
phechwch: canys nid oes gan rai 
wybodaeth am Dduw: “er cywil- 
ydd i chwi yr wyf yn dywedyd 

yn. 

35 Eithr fe a ddywed rhyw un, 
! Pa fodd y cyfodir y meirw? ac â 
pha 7y gorph y deuant? 

36 O ynfyd, my peth yr wyt ti 
yn ei hau, nì fywhêir oni bydd efe 
marw. 

37 A'r peth yr wyt yn ei hau, nid 
y corph a fydd yr ydwyt yn ei hau, 
ond gronyn noeth, ysgatfydd o wen- 
ith, neu ryw rawn arall. 

38 Eithr Duw sydd yn rhoddi iddo 


I. CORINTHIAID, XV. 


gorph fel y mynnodd efe, ac i bob 
hedyn ei gorph ei hun. 

399 Nid yw pob cnawd unrhyw 
gnawd: eithr arall yw cnawd dyn- 
lon, ac arall yw cnawd anifeiliaid, 
a. chnawd arall sydd i bysgod, ac 
arall i adar. 

40 Y mae hefyd gyrph nefol, a 
chyrph daearol: ond arall yw go- 
goniant y rhai nefol, ac arall y rhai 
daearol. 

41 Arall yw gogoniant yr haul, ac 
arall yw gogoniant y lloer, ac arall 
yw gogoniant y sêr: canys y mae 
rhagor rhwng seren a seren mewn 
gogoniant. 

42 "Felly hefyd y mae adgyfod- 


ial y meirw. "Efe a heuir mewn| 43 


llygredigaeth, ac a gyfodir mewn 
anllygredigaeth : 

43 Efe a heuir mewn ammharch, 
ac a gyfodir mewn gogoniant: efe 
a heuir mewn gwendid, ac a gyfodir 
mewn nerth: efe a heuir yn gorph 
anianol, ac a gyfodir yn gorph ys- 
prydol, 

44 Y mae corph anianol, ac y mae 
corph ysprydol. 

45 Felly hefyd y mae yn ysgrifen- 
edig, P Y dyn cyntaf Adda a wnaed 
yn enaid byw, «a'r Adda diweddaf 
yn yspryd yn bywhâu. 

46 Eithr nid cyntaf yr ysprydol, 
ond yr anianol; ac wedi hynny yr 
ysprydol. 

47 Y dyn cyntaf o'r ddaear, yn 
ddaearol; yr ail dyn, yr Arglwydd 
r o'r nef. 


48 Fel y mae y daearol, felly y ' 


;mae y rhai daearol hefyd; ac fel 
y mae y nefol, felly y mae y rhai 
nefol hefyd. 

49 Ac *megis y dygasom ddelw y 
daearol, *ni a ddygwn hefyd ddelw 
y nefol. 

50 Eithr hyn meddaf, O frodyr, 
na ddichon “cig a gwaed etifeddu 
teyrnas Dduw ; ac nad yw llygred- 
igaeth yn etifeddu anllygredigaeth. 

5l Wele, yr wyf.yn dywedyd i 
chwi ddirgelwch: *Ni hunwn ni 
oll, eithr ni a newidir oll mewn 
moment, ar darawiad llygad, wrth 
yr udgorn diweddaf: 

52 Canys 'yr udgorn a gân, ar 
meirw a gyfodir yn anllygredig, a 
ninnau a newidir. 

53 O herwydd rhaid i'r llygradwy 
hwn wisgo anllygredigaeth, ac “i'r 
marwol hwn wisgo anfarwoldeb. 

54 A phan ddarffo i'r llygradwy 


Am yr adgyfodiad. 





| 


Anno 
DOMINI 





n Dan, 12. 3, 
Matt. 13. 


o Phil. 3. 21. | 
Col. 3.4... | 


P Gen, 2, 7, 
a Rhuf. 5. 
14, 


r Ioan 3. 13, 


6 Gen, 5. 3. 
t Rhuf. 8. 
29. 
2 Cor.3.18. 
iy 1. 
Phil, 3. 21. 
lIoan 3.2. 
u Ioan 3. 3, 


o 
* 


xlThess.4. |, 
15, 16, 17. 


7 Matt. 24. 
1 'Thess. A, 
16. 


g 2 Cor. 5. 4, 





1085 


M m 





Rhybuddion caredig 





a Es. 25. 8. 
Dat. 20. 14, 


b Hos. 13. 
14. 


4 Nen, y 
bedd. 


c Rhuf. 6. 
ET DALO. 
dlIoan 5.0. 


5 ym ym- 
helaethu. 


6 gan 
wybod. 


a Act. ll. 
29.a 24.17. 
Rh uf. 15. 


Zb. 

2 Cor. 8. 4, 

a9,.1,2,12, 
b Act. 20, 7. 

Dat, l. 10, 


c 2 Cor. 8. 6, 
19. 


2 haelioni. 


8 Nen, os 


bydd addas. 


e Act.18.2], 
| 4, 19, 
ago 4. 15. 


f Act.14.927. 
2 Cor.2. 12, 
Col. 4. 3. 


dAct.19.21. 
2 Cor. 1.16. 


hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r 
marwol hwn wisgo anfarwoldeb, 
yna y bydd yr ymadrodd a ysgrif- 
enwyd, * Angau a lyngcwyd mewn 
buddugoliaeth. 

55 PO angau, pa le mae dy golyn? 
O “uffern, pa le mae dy fuddugol- 
iaeth ? | 

56 Colyn angau yw pechod, a 
c grym pechod jw y gyfraith. 

57 Ond i Dduw y byddo y dïolch, 
yr hwn sydd yn rhoddi i ni “fudd- 
ugoliaeth trwy ein Harglwydd Iesu 


| Grist. 


58 Am hynny, fy mrodyr anwyl, 
byddwch sicr, a diymmod, *a hel- 
aethion y'ngwaith yr Arglwydd yn 
wastadol; *a chwi yn gwybod nad 
yw eich llafur chwi yn ofer yn yr 
Arglwydd. 


PENNOD XVI. 

1 Y mae yn eu hannog $ borthi angen y brodyr 
yn Jerusalem: 10 yn canmol Timothêus; 19 
ac ar ol rhybuddion caredig, 16 yn diweddu 
ei, epistol âg amryw anherchion. 

EFYD am *y gasgl i'r saint; 
megis yr ordeiniais i eglwysi 

Galatia, felly gwnewch chwithau. 

2 PY dydd cyntaf o'r wythnos, pob 
un o honoch rhodded heibio yn ei 
ymyl, gan drysori, fel y llwyddodd 
Dww ef, fel na byddo casgl pan 
ddelwyf fi. 

3 A “phan ddelwyf, pa raì bynnag 
a ddangosoch eu bod yn gymmer- 
adwy trwy lythyrau, y rhai hynny 
a ddanfonaf i ddwyn eich “rhodd 
i Jerusalem. 

4 Ac “os bydd y peth yn haeddu 

i minnau hefyd fyned, hwy a_gânt 

fyned gyd â mi. 

5 Eithr mi a ddeuaf attoch, “gwedi 

yr elwyf trwy Macedonia; (canys 

trwy Macedonia yr wyf yn myned.) 

6 Ac nid hwyrach yr arhosaf gyd 

â chwi, neu y gauafaf hefyd, fel 

y'm hebryngoch i ba le bynnag yr 

elwyf. 

7 Canys nid oes i'm bryd eich 

gweled yn awr ar fy hynt; ond 

yr wyf yn gobeithio yr arhosaf en- 
nyd gyd â chwi, *os cenhada yr 

Arglwydd. 


. 8 Eithr mi a arhosaf yn Ephesus 


hyd y Sulgwyn. 

9 Canys íagorwyd i mi ddrws 
mawr a grymmus, ac 4 mae gwrth- 
wynebwyr lawer, 


1086 


I. CORINTHIAID, XVI. 


10 Ac Eos Timotheus a ddaw, 
edrychwch ar ei fod yn ddïofn 


ac annerchiadau. 


DOMINI 
09. 


gyd â chwi: canys bgwaith yr AT-|,Acie se. 


glwydd y mae yn ei weithio, fel 
finnau. 

ll 'Am hynny na ddïystyred neb 
ef: ond hebryngwch ef mewn hedd- 
wch, fel y delo attaf fi: canys yr 
wyf fi yn ei ddisgwyl ef gyd âr 
brodyr. 

12 Ac am y brawd Apôlos, mi a 
ymbiliais lawer âg ef am ddyfod at- 
toch chwi gyd â'r brodyr: eithr er 
dim nid oedd ei ewyllys ef i ddyfod 
yr awrhon; ond efe a ddaw pan 
gaffo amser cyfaddas. 

13 Gwyliwch, sefwch yn y ffydd, 
ymwrolwch, ymgryfhêwch. 

14 Gwneler eich holl bethau chwi 
mewn cariad. 

15 Ond yr ydwyf yn attolwg i 
chwi, frodyr, (chwi a adwaenoch 
dŷ Stephanas, mai “blaen-ffrwyth 
Achaia ydyw, ac iddynt ymosod i 
weinidogaeth y saint,) 

16 'Fod o honoch chwithau yn 
ddarostyngedig i'r cyfryw, ac i bob 
un sydd yn cyd-weithio, ac yn 
llafurio. | 

17 Ac yr ydwyf yn llawen am ddy- 
fodiad Stephanas, Ffortunatus, ac 
Achaicus: canys “eich diffyg chwi 
hwy a'i cyflawnasant ; 

18 Canys hwy a esmwythasant ar 
fy yspryd i, a'r eiddoch chwithau: 
n cydnabyddwch gan hynny y cyf- 
ryw rai. 

19 Y mae eglwysi Asia yn eich an- 
nerch chwi. Y mae Acwila a_Phris- 
cìla, gyd â'r eglwys sydd yn eu tŷ 
hwynt, yn eich annerch chwi yn yr 
Arglwydd yn *fynych. 

20 Y mae y brodyr oll yn eich 
annerch. P Anherchwch eich gilydd 
â chusan sancteiddiol, 

21 1Yr annerch â'm llaw i Paul 
fy hun. 

22 Od oes neb nid yw yn caru yr 
Arglwydd Iesu Grist, bydded Ana- 
thema, Maranatha. 

23 "Gras eêm Harglwydd Iesu Grist 
a fyddo gyd â chwi. 

24 Fy serch innau a fo gyd â chwi 
oll yng Nghrist Iesu, Amen, 

1 Yr epistol cyntaf at y Corinthiaid a ys- 
grifenwyd o Philippi, gyd â Stephanas, 
mu ac Achaïcus, a Thimo- 

eus. 


pen. â, Mi. 


GAU 

1 Thess. 3. 
i 1 Tim. 4, 

12. 


Ek Rhuf. 16. 
5. 


I Heb. 19. 
17, 


m Phil, 2, 
20, 
Philem, 
13, 

n I Thess. 
ge 
Phil, a, 29, 

o Rhuf. 16. 
a 

4Neu,fawr. 


P Rhuf. 16, 
16. 


g Col. 4.18. 
2 Tnesgs. 3. 
MT. 


r Rhuf. 16. 
20. 
Pn as 





AIL EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y 


Anno 


| Dôn PENNOD I. 


9 Y mae yr apostol yn eu cysuro hwy yu erbyn 
trallod, trwy y diddanwch a'r ymwared a 
roisa Duw êddo ef, megis yn eî holl gyf- 
yngderau, 8 felly yn enwedig yn eì berygl 
diweddar yn Asia? 12 a chan gymmeryd 
tystiolaeth eí gydwybod eî hun, a'r eiddynt 
hwythau, am eî ddidwyll ddull yn pregethu 
anghyfnewidiol wirionedd yr efengyl, 15 y 
mae yn ei esgusodi eî hun nas daethai attynt ; 
gan iâddo wneuthur hynny mâd o ysgafnder 
meddwl, eithr o'i dynerwch tu ag allynt hwy. 


AUL, apostol Iesu Grist trwy 

ewyllys Duw, a'r brawd Timo- 
thêus, at eglwys Dduw yr hon sydd 
yn Corinth, gyd â'r holl seintiau y 
'rhai sydd yn holl Achaia : 

2| 2^*Gras/fyddo i chwi, a thangnef- 
2. |edd, oddi wrth Dduw ein Tad, a'r 
Arglwydd Iesu Grist. 

3 P Bendigedig fyddo Duw, a 
Thad ein Harglwydd ni Iesu Grist, 
Tad y trugareddau, a Duw pob 
diddanwch ; 

4 Yr hwn sydd yn ein diddanu 

ni yn ein holl orthrymder, fel y 
gallom ninnau ddiddanu y rhai 
sydd mewn dim gorthrymder, trwy 
y diddanwch â'r hwn. y'n diddenir 
ni ein hunain gan Dduw, 
Ac24 | 5 Oblegid fel “y mae dioddefiadau 
Col,1.24. | Crist yn amlhâu ynom ni; felly 
| trwy Grist y mae ein diddanwch ni 
| hefyd yn amlhâu. 

6 A pha un bynnag ai ein gor- 
thrymmu yr ydys, *er diddanwch a 
iachawdwriaeth i chwi y mae, yr 
hon a weithir trwy ymaros dan yr 
i un dïoddefiadau, y rhai yr ydym 
' |ninnau yn eu dïoddef; ai ein di- 
ddanu yr ydys, er diddanwch a iach- 
awdwriaeth i chwi 4y mae hynny. 

7 Ac y mae ein gobaith yn sicr 
am danoch; gan i nì wybod, mai 
megis yr ydych yn gyfrannogion 
o'r dioddefiadau, felly y byddwch 
hefyd o'r diddanwch. 
| 8 Canys ni fynnem i chwi fod 

*Act.1923. | heb wybod, frodyr, am *ein cystudd 
| 2. Ja ddaeth i ni yn Asia, bwyso arnom 
yn ddirfawr uwch ben eêm gallu, 
hyd onid oeddym yn ammeu cael 
byw hefyd. 

9 Eithr ni a gawsom ynom ein 
hunain * farn angau, ' fel na byddai 
1 ni ymddiried ynom ein hunain, 





9 Eph. 1.3, 
l Petr 1,3, 


c Act. 9, 4, 





a pen, 4, 15, 


| 2 atteb. 
f Jer. 17. 5, 
(t 





1087 


CORINTHIAID. 


ond yn Nuw, yr hwn sydd yn cyfodi 
y meirw ; G0. 

10 Yrhwn a'n gwaredodd nioddi|[ 
wrth gyfryw ddirfawr angau, ac 
sydd yn ein gwaredu; yn yr hwn 
yr ydym yn gobeithio y gwared mê 
hefyd rhag llaw : 

ll A chwithau hefyd “yn cyd- 
weithio drosom mewn gweddi, fel, 
bam y rhoddiad a rodded i ni o 
herwydd llawer, y rhodder diolch 
gan lawer drosom. 

12 Canys ein gorfoledd ni yw hyn, 
sef tystiolaeth ein cydwybod, mai 
mewn symlrwydd, a phurdeb duw- 
iol, 'nid mewn doethineb cnawdol, 
ond trwy ras Duw, yr ymddygasom 
yn y byd, ond yn hytrach tu ag 
attoch chwi. 

19 Canys nid ydym yn ysgrifenu 
amgen bethau attoch nag yr ydych 
yn eu darllen, neu yn eu cydnabod, 
ac yr wyf yn gobeithio a gydnab- 
yddwch hyd y diwedd hefyd ; 

14 Mecis y cydnabuoch ni o ran, 
Fmai nyni yw eich gorfoledd chwi, 
fel ' chwithau yr eiddom ninnau 
hefyd yn nydd yr Arglwydd Iesu. 

15 Ac yn yr hyder hwn yr oeddwn 
yn ewyllysio dyfod attoch o'r blaen, 


& Ithut. 15. 
90. 
Phil. 1.19. 
Phiìem.22, 
h pen. 4,15. 


i l Cor, 2, 


4, 13. 


1 Phil. 2. 16, 
ad4.l. 
1 Thees. 2. 
19, 20. 



























fel y caffech "ail ras; m Rhuf. L 
16 A myned heb eich llaw chwi 
i Macedonia, a_" dyfod drachefn |"! 99! 


o Macedonia attoch, a chael fy 
hebrwng gennych i Judea. 

17 Gan hynny, pan oeddwn yn 
bwriadu hyn, a arferais i ysgafnder? 
neu y pethau yr wyf yn eu bwriadu, 
ai yn ol y cnawd yr wyf yn eu bwr- 
ladu, fel y byddai gyd â mi, ïe, ïe, 
a nag ê, nag ê? 

18 Eithr ffyddlawn yw Duw, a'n 
* hymadrodd mi wrthych chwi ni 
bu ïe, a nag ê. 

19 Canys Mab Duw, Iesu Grist, yr 
hwn a bregethwyd yn eich plith 
gennym ni, sef gennyf fi, a Silfanus, 
a Thimothe€us, nid ydoedd ïe, a nag 
ê, eithr ynddo ef ïe ydoedd. 

20 Oblegid holl addewidion Duw 
ynddo ef ydynt ïe, ac ynddo ef 
amen, er gogoniant i Dduw trwom 


3 pregeth- 
iad. 


ni. 
21 A'r hwn sydd yn ein cadarnhâu 


MEDI ——b íí aW WINE 





Llwyddiant, Paul wrth 


Anno 
DOMINI 
6 


o] Ioan 2, 


9 pen. 5, 5. 
4 wystl, 
rpen. 1l,ôl. 
s1Oor.4. 21. 


t 1Cor. 3, 5. 
1Petr5.9. 


u Rhuf. 11. 
20, 


apen.12,21, 


b pen. 8. 22, 
al. 5. 10. 


|tristâid chwi, eithr fel y 


elCor, 5.1. 


| attoch, fel, pan ddelwn, * 


$ 


ni gyd â chwi yng Nghrist, ac 'an 
henneiniodd ni, 44v Duw : 

22 Yr hwn hefyd P a'n seliodd, ac 
“a roes *ernes yr Yspryd yn ein 
calonnau. 

283 Ac 'yr wyf fi yn galw Duw 
yn dyst ar fy enaid, *mai er eich 
arbed chwi na ddeuthum etto i 
Corinth. 

24 Nid am * ein bod yn arglwydd- 
iaethu ar eich ffydd chwi, ond yr 
ydym yn gyd-weithwyr i 'ch llawen- 
ydd: oblegid "trwy ffydd yr ydych 
yn sefyll. 


PENNOD II. 


1 Wedi ìddo ddangos yr achos na ddaethai efe 
atbynt, 6 y mae yn erchi iddynt faddeu â'r 
dyn & ysgymmunasid, «a'i gysuro: 10 megis 
y maddeuasai yntau iddo, ar eî wir edijfeîr- 
wch: 12 gan ddangos hefyd yr achos paham 
yr aethai efe o Troas 4 Macedonia; 14 a'r 
llwyddiant a'r ffynniant a roisai. Duw ŷ'w 
bregeth ef ym mhob lle. 

ITHR mi a fernais hyn ynof 
fy hunan, na ddelwn drachefn 
mewn tristwch attoch. 

2 Oblegid os myfi a'ch tristâf chwi, 
pwy yw yr hwn a'm llawenhâ i, ond 
yr hwn a dristâwyd gennyf fi? 

3 Ac mi a ysgrifenais hyn yma 
na chawn 
dristwch oddi wrth y rhai y dylwn 
lawenhâu ; * gan hyderu am danoch 
olÌ, fod fy llawenydd i yn UWawen- 
ydd ì ì chwi oll. 

4 Canys o orthrymder mawr, a 
chyfyngder calon, yr ysgrifenais at- 
toch â dagrau lawer; nid fel y'ch 
gwybydd- 
ech y cariad sydd cennyf yn hel- 
aethach tu ag attoch chwi. 

5 Ac cos gwnaeth neb dristâu, ni 


wnaeth efe i mi dristâu, ond o ran ; 


rhag i mi bwyso arnoch chwi oll. 

6 "Digon i'r cyfryw ddyn y cer- 
ydd yma, a ddaeth oddi wrth 
laweroedd. 

7 Yn gymmaint ag y dylech, yn 
y gwrthwyneb, yn hytrach faddeu 
iddo, ai ddiddanu; rhag llyngeu 
y cyfr yw gan ormod tristwch. 

8 Am hynny yr ydwyf yn attolwg 
i chwi gadarnhâu ach cariad tu ag 
afo ef. 

9 Canys er mwyn hyn hefyd yr 
ysgrifenais, fel y gwybyddwn brawf 
O u a ydych ufudd ym mhob 
et 

10 I'r hwn yr ydych yn maddeu 
dim iddo, yr wyf. finnau: canys os 
maddeuais ddim, i'r hwn y maddeu- 


1033 


II. CORINTHIAID, IL 


bregethu yr efengyl. | 


Anno 


ais, er eich mwyn chwi y maddeu- 
'DOMINI 


ais, ^y 'ngolwg Crist ; 

ll Fel na'n siommer gan Satan:!,. 
canys nid ydym heb wybod ei ddich- | mherson. 
ellion ef. 

12 Eithr $gwedi i mi ddyfod i:Ac 165] 
Troas i bregethu efengyl Crist, ac 
“wedi agoryd i mi ddrws gan yr 
Arglw ydd, 

13 Ni chefais lonydd yn fy yspryd, 
am na chefais 'Titus fy mrawd: eithr 
gan ganu yn iach iddynt, mi a 
euthum ymaith i Macedonia. 

14 Ond i Dduw ŷ byddo y diolch, 
yr hwn yn wastad sydd yn peri 
i ni oruchafiaeth yng Nohrist, ac! 
sydd yn eglurhâu 9arogledd ei wyb- | £Can.1.3. 
odaeth trwom ni ym mhob lle. 

15 Canys pêr-arogl Orist ydym ni 
i Dduw, " yn y rhaì cadwedig, ac yn “101 
y rhai colÌedig: 








e F; HR 16. 








f Edryc ne 
pen. 7. 


——_— 


16 iTr naill yr ydym yn arogl Lie 2. 9L 
marwolaeth i farwolaeth; ac i y 1 Petr2.7, 
lleill, yn arogl bywyd i fywyd : 

k phwy sydd. ddigonol i'r DO x pên. 8. 5, 
hyn ? 

17 Canys nid ydym ni, megis llaw- 

r, ' yn “gwneuthur masnach o air |!pmn 42] 
Duw: eithr megis o burdeb, eithr! 3,5... 
megis o Dduw, y'ngŵydd Duw yr ganwn 
ydym yn llefaru * yng Nghrist. î o Grist. 

PENNOD HI. 
1 Rhag ŵw gau-athrawon hwy roi gwag-or- 

foledd yn ei erbyn ef, yj mae yn dangos fod 

ydd a doniau y Corinthiaid yn canmol ei 

weinidogaeth ef yn ddigon helaeth: 6 ac ar | 

hyn, trwy gygelybrwydd rhwng gweinidogion 

y ddeddf a'r efengyl, 12 y mae yn profi fod 

ei weinidogaeth ef yn rhagori, o gymmaint 

ag y mae efengyl y bywyd a rhyddid yn fwy 

gogoneddus na chyfraith damnedigaeth. 

I dechreu yr ydym drachefn *ren51>| 

ein canmol ein hunain? ail 
rhaid i ni, megis i rai, wrth lythyrau 
canmoliaeth attoch chwi, neu aêl , 
canmoliaeth oddi wrthych chwi? 

2 .Eim llythyr ni ydych chwi yn |»1Con0.2. 
ysgrifenedig yn ein calonnau, gr” | 
hwn a ddeallir ac a ddarllenir gan 
bob dyn : 

3 Gan fod yn eglw' mai llythyr 
Crist ydych, wedi ei weini gennym 
ni, wedi ei ysgrifenu nid âg ingc, 
ond âg Yspryd y Duw byw ; nid 
“ mewn llechau cerrig, eithr “mewn | * Exod, 21 
llechau cnawdol y galon. d Pe. 40. 8. 

4 A chyfryw hyder sydd gennym | kw tL” 
trwy Grist ar Dduw : Lyr a 

5 “Nid o herwydd ein bod yn ddi- | * en. 2.16. 


gonol o honom ein hunain i feddwl 
dim megis o honom ein hunain; 


eithr ein digonedd ni sydd o Dduw”; | “phi!.2.12. 





í 


Anno 
Matt. 26. 
os 


a7. 9, 10, 
ll. 
ì Deut, 10. 


| Rhuf. 1 


* 


P Exod. 24, 
ds 


9 Rhuf. 10. 
4 


2 caledwyd. 


& Rhuf, ll. 
23, 26. 
t Es. 25, 7. 


u pen. â, 4,0 
l Tim, l. 
x] Cor. 13. 

My. 
7 Rhuf, 8. 
os. 
1 Cor. 15. 
4) 


Col, 3, 10, 
3 gan yr 


yr Yspry 


FE ——- —G_ nL ——K-----_sezOERzsN eOeÊ'NSR' 'OÏXRi . .  . .Ï..Ŵ.Ŵ..Ŵ Ŵ.,. Ŵ.ŴŴŴŴŴÔŴ,,__A,,,,,,,,5055.ÊÊÊÊ^/ ee .___ a ——_ can ar" cn i — cam". au———— naci ciaidd" ——— a amy T—— 


Y ddeddf a'r efengyl. 


DOMINI 
60 


E pen. 5. 18. 
b Jer. 31.31. 


iRhuf.2.27, 
2x) a TO. 


k Rhuf.3. 
20. a 4. 15, 


a, &c. 
m Exod. 34. 
OO, 


e Eph. 6, 19, 


Gal. 3. 23. 


r Es. 6. 10. 
Rhuf.11.9. 


6 Yr hwn hefyd a'n gwnaeth ni fyn 
weinidozion cymmwys Py testament, 
newydd ; nid !i'r llythyren, ond i'r 
yspryd: canys“y mae y llythyren yn 
lladd, ond yr yspryd sydd yn bywhâu. 

7 Ac os bu gweinidogaeth angau, 
mewn llythyrenau !wedi eu har- 
graphu ar gerrig, mewn gogon- 
iant, "fel na allai plant yr Israel 
edrych yn graff ar wyneb Moses, 
gan ogoniant ei wynebpryd, yr hwn 

ogoniant a ddilewyd ; 

8 Pa fodd yn hytrach na bydd 
gweinidogaeth yr Yspryd mewn 
| gogoniant * 

9 Canys os bw gweinidogaeth 
damnedigaeth 42 ogoniant, mwy o 
lawer y mae gweinidogaeth ”cyf- 








:“' |iawnder yn rhagori mewn gogoniant. 


10 Canys hefyd ni ogoneddwyd yr 
hyn a ogoneddwyd yn y rhan hon, o 
herwydd y gogoniant tra rhagorol. 

ll Oblegid os bw yr hyn a ddi- 
lêid yn ogoneddus, mwy o lawer 
y bydd yr hyn sydd yn aros yn 

, ogoneddus. 

| 12 Am hynny gan fod gennym 
gyfryw obaith, *yr ydym yn arfer 
hyfder mawr : 

13 Ac nid megis P y gosododd Mo- 
ses orchudd ar ei wyneb, fel nad 
edrychai plant Israel yn graff ar 
3 ddiwedd yr hyn a ddilêid. 

14 Eithr *' dallwyd eu meddyliau 
hwynt: canys hyd y dydd heddyw 
y mae yr un gorchudd, wrth ddar- 
llen yn yr hen destament, yn aros 
heb ei ddatguddio; yr hwn yng 
Nghrist a ddilêir. 

15 Eithr hyd y dydd heddyw, 
pan ddarllenir Moses, y mae y gor- 
chudd ar eu calon hwynt. 

16 Ond “pan ymchwelo at yr 
Arglwydd, 'tynnir ymaith y gor- 
chudd. 

17 Eithr yr Arglwydd yw yr Ys- 
pryd: a lle mae Yspryd yr Ar- 
'|glwydd, yno y mae rhyddid. 

18 Eithr nyni oll âg wyneb agor- 
ed, yn edrych “ar ogoniant yr Ar- 
glwydd * megis mewn drych, 7 a 
newidir i'r unrhyw ddelw, o ogon- 


iant i ogoniant, megis *gan Yspryd 
Arglwydd | yr Arglwydd. 
| 


| PENNOD 1V. 

| Ymae yn dangos arferu o hono ef bob math 
ar burdeb a diwydrwydd ffyddlawn wrth 
bregethu yr efengyl; 4 a bod y blinderau 
a'r erlâd yr oedd efe beunydd yn eu dîoddef 
o achos yr efengyl, er moliant. â allu Duw, 
12 a llesâd â'r eglwys, 16 a gogoniant tragy- 
wyddol iddo yniau. 


1089 


II. CORINTHIAID, IV. 








M hynny gan fod i ni y weini- 
dogaeth hon, *megis y cawsom 
drugaredd, nid ydym yn pallu : 

2 Eithr ;i a ymwrthodasom â 
chuddiedig bethau PZcywilydd, heb 
rodio mewn cyfrwysdra, “na thrin 
gair Duw yn dwyllodrus, eithr “trwy 
eglurhâd y gwirionedd *yr ydym yn 
ein canmol ein hun wrth bob cyd- 
wybod dynion y'ngolwg Duw. 

3 Acos cuddiedig yw ein hefengyl 
nì, fyn yrhai colledig y mae yn 
guddiedig: 


4 Yn y rhaì y £dallodd duw y|9 


byd hwn feddyliau y rhai digred, 
fel na thywynnai iddynt lewyrch 
efengyl 'gogoniant Crist, “yr hwn 
yw delw Duw. 

5 Canys nid ydym yn ein pregethu 
ein hunain, ond Orist Iesu yr Ar- 
glwydd; a 'ninnau yn weision ì 
chwi er mwyn Iesu. 

6 Canys Duw, " yr hwn a_orchy- 


mynodd ì'r goleuni lewyrchu o 


dywyllwch, yw yr hwn ^a lewyrch- 
odd yn ein calonnau, ì rodd4 goleu- 
ni gwybodaeth gogoniant Duw, yn 
wyneb Iesu Grist, 

7 Eithr y mae gennym y trysor 

hwn mewn “llestri pridd, Pfel y 
byddai godidowgrwydd y gallu o 
Dduw, ac nid o honom ni. 
8 Ym mhob peth y ŷm yn gys- 
tuddiol, ond nid mewn ìng ; 4? yd- 
ym mewn cyfyng-gynghor, ond nid 
yn ddiobaith ; 

9 Yn cael em herlid, ond heb ein 
llwyr adael; “yn cael em bwrw i 
lawr, eithr heb e2 difetha ; 

10 Gan gylch-arwain yn y corph 
bob amser 'farweiddiad yr Ar- 
glwydd Iesu, fel yr eglurer hefyd 
fywyd Iesu yn ein corph ni. 

1l Canys *yr ydys yn ein rhoddi 


ni, y rhai ydym yn fyw, yn wastad |' 


ìi farwolaeth er mwyn Iesu, fel yr 
eglurer hefyd fywyd Iesu yn ein 
marwol gnawd ni. 

12 Felly “ y mae angau yn gweith- 
ìo ynom ni, ac einioes ynoch chwi- 
thau. 

13 A4 chan fod gennym *yr un 
yspryd ffydd, yn ol yr hyn a ys- 
grifenwyd, 7 Credais, am hynny y 
lleferais ; yr ydym ninnau hefyd yn 
credu, ac am hynny yn llefaru ; 

14 Gan wybod y bydd “i'r hwn 
a gyfododd yr Arglwydd Iesu, ein 
cyfodi ninnau hefyd trwy Iesu, a'” 
gosod ger bron gyd â chwi. 


15 Canys *pob peth sydd er eich | 


Blinderau Paul. 


a — 


Anno 
DOMINI 
60. 

9.) YN 
25. 

b Rhuf. 1. 
16. 

2 anonest. 

c pen, 2. 17, 
l Thess. 2 
A 


De 
d pen, 5. 11, 
e pen. 6. 4. 


íl Cor.1. 
18 


pen. 2.15. 
“4 Thess. 2, 
£ Es, 6. 10. 
h Ioan 12. 
21l.a 14. 30, 
i pen. 3. 18. 


E Ioan 1,18. 
a.l2, 45, 
a 


l pen. 1. 24, 
m Gen. 1, 3. 


n 2 Petr l. 
19, 


r pen. l. 5. 
& Rhuf. 8. 
7 


2 Tim. 2. 
i, 
lPetr4.13, 


u pen, 13. 9. 


x Rhuf. l. 
le 
MD cL rg 
X Ps, 116. 
10. 


z Rhuf. S. 
ll 


1Cor. 6.14. 


a pen. l. 6. 

ol. l, 24, 

2 Tim. 2, 
, 

















Gobaith Paw, am 


Anno 
DOMINI 
60. 

b pen. 1. 11. 





| 


| € Rhuf.7. 
2 





| a Job 4. 13, 
en. 4. 7. 
2 Petr l, 
13, 14, 


b Rhuf. 8. 


R 
2, 


Eph. 2, 10. 
f Rhuf. 8. 
yda 
pen. 1. 22, 
Eph. 1, 14, 
a4, 30. 


3 wystl. 


£ Rhuf. 8. 


24, 25 


Heb, 11.1. 
h Phil, 1,23, 


4 ymegnïo. 


| 

9 Dat. 5. 18, 
a l6.15. 

2 o herwydd 
nad. 

d 1] Cor. 15. 
63, 54. 

e Es. 29, 23, 
6rhyngu 


.|ni sydd 


mwyn chwi, fel Py byddo i ras 
wedi amlhâu, trwy ddiolchgarwch 
llaweroedd, ymhelaethu i ogoniant 


uw. 

16 O herwydd paham nid ydym 
yn pallu; eithr er llygru ein dyn 
oddi allan, er hynny *y dyn oddi 


15|mewn a adnewyddir o ddydd i 
.4. | ddydd. 


17 Canys ein byr ysgafn gystudd 
| odidog ragorol yn 
gweithredu tragywyddol bwys go- 
goniantini; 

18 Tra na byddom yn edrych ar y 
pethau a welir, ond ar y pethau ni 
welir: canys y pethau a welir sydd 
dros amser, ond y pethau ni welir 
sydd dragywyddol. 


PENNOD V. 


1 Ei fod ef mewn sicr obaith o'r gogoniant 
tragywyddol, 9 a disgwyl am dano, ac am 
y farn gyffredinol, yn ymegrŵo ŷ gadw cyd- 
wybod dda; 12 nîd er mwyn ymffrostio yn 


. hynny, 14 eithr megis un wedî derbyn bywyd 


oddi wrth Grist, yn ceisio byw fel, creadur 

newydd i Grist yn unig, gÂ9 a_chymmodî 

eraiU â Duw yng Nghrist, lrwy weinidogaeth 

y cymmod. 

ANYS ni a wyddom, os *ein 
daearol dŷ o'r babell Aon a 
ddattodir, fod i ni adeilad gan 
Dduw, sef tŷ nid o waith llaw, íra- 
gywyddol yn y nefoedd. 

2 Canys am hynny ? yr ydym yn 
ocheneidio, gan ddeisyfu cael ein 
harwisgo â'n tŷ sydd o'r nef : 

3 Os hefyd wedi “ein gwisgo, nid 
yn noethion y'n ceir. 

4 Canys ninnau hefyd y rhai ŷm 
yn y babell ^02» ydym yn ochen- 
eidio, yn llwythog : “yn yr hyn nid 
ŷm yn chwennych ein dïosg, ond 
1 ein harwisgo, fel y llyngcer yr hyn 
sydd farwol gan fywyd. 

5 *A'r hwn an gweithiodd ni i 
hyn yma jw Duw, yr hwn hefyd 
fa roddodd i ni * ernes yr Yspryd. 

6 Am hynny yr ydym yn hyderus 
bob amser, ac yn gwybod, tra yr 
ydym yn gartrefol yn y corph, ein 
bod oddi cartref oddi wrth yr Ar- 
glwydd: 

7 Canys wrth ffydd yr ydym yn 


.15. |rhodio, ac nid wrth olwg. 


8 Ond yr ydym yn hŷf, ac ^yn 
gweled yn dda yn hytrach fod oddi 


cartref o'r corph, a chartrefu gyd 


â'r Arglwydd. 

9 Am hynny hefyd yr ydym yn 
£ ymorchestu, pa un bynnag aì gar- 
tref y byddom, ai oddi cartref, ein 
bod yn * gymmeradwy ganddo ef. 


1090 


IL CORINTHIAID, V. 


10 íCanys rhaid i ni oll ym- 
ddangos ger bron brawdle Orist; 
Efel y derbynio pob un y pethau 
a wnaethpwyd yn y corph, yn ol 


yr hyn a wnaeth, pa un bynnag ai| G 


da aì drwg, 

ll A ni gan hynny yn gwybod 
ì ofn yr Arglwydd, yr ydym yn per- 
swadio dynion; "eithr i Dduw y'n 
gwnaed yn hysbys: ac yr ydwyf 
yn gobeithio ddarfod ein gwneuth- 
ur yn hysbys yn eich cydwybodau 
chwithau hefyd. 

12 Canys "nid ydym yn ein can- 
mol ein hunain drachefn wrthych, 
ond yn rhoddi i chwi achlysur 
9 gorfoledd o'n plegid ni, fel y caff- 


ogoniant tragywyddol. 


Anno 
DOMINI 
60. 

1 Rhuf. 14, 
10, 


Dat. 22, 12, 


lJob 31.23, | 
Judas 23. 


m pen. â. 2, 


n pen. â. 1, 


| o pen. 1. 14, 


och beth i affeb yn erbyn y rhai' 


sydd yn gorfoleddu yn y golwg, 
ac nid yn y galon. 

13 Canys Ppa un bynnag ai am- 
mhwyllo yr ydym, ìi Dduw yr yd- 
ym; aì yn ein pwyll yr ydym, i 
chwi yr ydym. 

14 Canys y mae cariad Orist yn 
ein cymmell nì, gan farnu o honom 
hyn; “os bu un farw dros bawb, 
yna meirw oedd pawb: 

15 Ac efe a fu farw dros bawb, 
rfel na byddai i'r rhai byw fyw 
mwyach iddynt eu hunain, ond i'r 


hwn a fu farw drostynt, ac a gy-| 19 


fodwyd. 

16 *Am hynny nyni o hyn allan 
nid adwaenom neb yn ol y cnawd : 
ac os buom hefyd yn adnabod Orist 
yn ol y enawd, eíto yn awr nid 
ydym yn e& adnabod ef mwyach. 

l7 Gan hynny od oes neb *yng 
Nghrist, "y mae efe yn greadur 
newydd: "yr hen bethau a aeth- 
ant heibio ; wele, gwnaethpwyd pob 
peth yn newydd. 

18 A phob peth sydd o Dduw, 


x ? U A 
yr hwn a'n cymmododd ni âg|*R 


ef ei hun trwy Iesu Grist, ac a 


roddodd i ni weinidogaeth y cym- 


mod ; 


19 Sef, bod ?:Duw yng Nghrist yn |'R 


cymmodi y byd âg ef ei hun, heb 
gyfrif iddynt eu pechodau ; ac wedi 
gosod ynom ni air y cymmod. 

20 Am hynny yr ydym ni “ yn gen- 
hadau dros Grist, megis pe byddai 
Duw yn deisyf arnoch trwom ni: 
yr ydym yn erfyn dros Grist, Cym- 
moder chwi â Duw. 

21 Canys yr hwn nid adnabu 
bechod, 2a wnaeth efe yn bechod 
drosom ni; fel y'n gwnelid ni byn 


| gyfiawnder Duw ynddo ef. 


6 Gr. yr 
wyneb, 


Ppen.ll.l 
161 
al2.6,1L 


9 Rhuf. 5. 
15. 


r Rhuf. 6. 
11,12. 
Gal. v. 20, 
l Thess. 2. 

1 Petr 4.2, 

s Matt. 12, 
5U, 


Ioan 15.14. 
Gal, 5. 6. 


t Rbuf. 8. 9. 
Gal. 6. 15. 
T bydded 
| 
yn. 


19.2 65.17, 
Eph. 2. 15. 
Dat, 21. 5, 







22, 24. 
lIoan .5. 

b Rhuf, 1, 
17. 





Ffyddlondeb Pawl. 


PENNOD VI. 

1 Ddarfod iddo eî ddangos ei, hun yn weinidog 
fjyddlawn â Grist, lrwy ei gynghorion, 3 a 
diniweidrwydd ei fuchedd, 4 a'i ddïoddef- 
garwch mewn pob math ar gystudd ac am- 
mharch er mwyn yr efengyl: 11 am yr hon 
y mae efe yn hyfach yn Uefaru yn ew plâlh, 
am fod eî galon ef yn agored ddynt: 19 ac 
y mae efe yn disgwyl am y cyfryw ewyll- 
ysgarwch drachefn oddi wrthynt hwy; 14 
gan eu hannog 4 ochelyd cymdeithas ac 
aflendid, estlun-addolwyr, a hwythau yn deml- 
au y Dw byw. 

AC INNAU, “gan gyd-weithio, 

ydym yn attolwg 4 chwi, ?*na 
dderbynioch ras Duw yn ofer. 

2 (Canys y mae efe yn dywedyd, 
“Mewn amser cymmeradwy yth 
wrandewais, ac yn nydd iachawd- 
wriaeth y'th gynnorthwyais: wele 
yn awr yr amser cymmeradwy; 
wele yn awr ddydd yr iachawdwr- 
iaeth.) 

3 1Heb roddi dim achos tram- 
gwydd mewn dim, fel na feier ar y 
weinidogaeth : 

4 Eithr gan ein *dangos ein hun- 
ain ym mhob peth *fel gweinidog- 
ion Duw, mewn amynedd mawr, 
mewn cystuddiau, mewn anghen- 
ion, mewn cyfyngderau, 

5 fMewn gwïalennodiau, mewn 
carcharau, mewn terfysgau, mewn 
poenau, mewn gwyliadwriaethau, 
mewn ymprydiau, 

6 Mewn purdeb, mewn gwybod- 
aeth, mewn hir-ymaros, mewn tir- 
londeb, yn yr Yspryd Glân, mewn 
cariad diragrith, 

7 Y ngair y gwirionedd, yn “nerth 
Duw, trwy “arfau cyfiawnder ar 
ddehau ac ar aswy, 

8 Trwy barch ac ammharch, trwy 
anghlod a chlod: megis twyllwyr, 
ac ev hynny yn eirwir; 

9 Megis anadnabyddus, ac !er 
hynny yn adnabyddus: “megis yn 
meirw, ac wele, byw ydym; ! megis 
wedi ein ceryddu, a heb ein lladd; 

10 Megis wedi ein tristâu, ond yn 
wastad yn llawen; megis yn dlod- 
|1on, ond yn cyfoethogi llawer ; meg- 
is heb ddim gennym, ond etto yn 
meddiannu pob peth. 

ll Ein genau ni a agorwyd wrth- 
ych chwi, O Gorinthiaid, " ein calon 
ni a ehangwyd. 

12 Ni enyfyngwyd arnoch ynom 
ni, eithr "cyfyngwyd arnoch yn 
eich ymysgaroedd eich hunain. 

13 Ond am yr un tâl, (yr yd- 
wyf yn dywedyd megis wrth /y 
mhlant,) ehanger chwithau hefyd. 


Anno | 
DOMINI 
60. 





a] Oor. â 9, 
“EN 5. 20, 
eb. 12. 


15. 


c Is. 49, 8. 


d 1 Cor. 10. 
2 


2 canniol, 
pen. 4. 2, 
elCor.4.1. 


f pen. ll, 
23. 


£1 Cor.2.4, 


h an; 10. 4, 
6.ll 

1 ' 

2Tim.4.7, 


i pen. 4, 2. 

ï& pen. 4, 10, 
ll. 

1 Ps, 118, 
1S, 


m pen, 7. 9. 


n pen, 12, 
15. 


ol Cor. 4. 
14. 


1091 


II. OORINTHIAID, VI. 


oedd ymladdau, oddi fewn ofnau. 


14 PNa iauer chwi yn anghym-| 
harus gyd â'r rhai digred: canys 
“pa gyfeillach sydd “rhwng cyf- 
iawnder ac anghyfiawnder? a pha 





















gymmundeb *rhwng goleuni a thy-| 2 


wyllwch * 

15 A pha gyssondeb sydd rhwng 
Orist a Belial? neu pa ran sydd i 
gredadyn gyd âg anghredadyn ? 

16 A pha gydfod sydd rhwng teml 


Duw ac eilunod? canys 'teml y|'l 


Duw byw ydych chwi; fel y dy- 
wedodd Duw, *Mi a_breswyliaf yn- 
ddynt, ac a rodiaf yn eu mysg, ac 
a fyddaf yn Dduw iddynt hwy, a 
hwy a fyddant yn bobl i mi. 

l7 *O herwydd paham deuwch 
allan o'u canol hwy, ac ymddidol- 
wch, medd yr Arglwydd, ac na 
chyffyrddwch â dim aflan; ac mi 
a'ch derbyniaf chwi, 

18 " Ac a fyddaf yn Dad i chwi, a 
chwithau a fyddwch yn feibion ac 


yn ferched i mi, medd yr Arglwydd | 


Hollalluog. 
PENNOD VII. 


1 Y mae efe ym mhellach yn eu hannog $ bur- 
deb buchedd ; 2 ac îi ddwyn y cyfryw ewyllys 
da lw ag allo ef, ag yr oedd yniau yn ei 
ddwyn tu ag atlynl hwy: 3 a rhag iddynt 
hwy feddwl cî fod, ef yn ammeu hynny, y 
mae yn dangos pa gysur a gymmerodd efe 
ym ei flinderau, pan fynegodd Titus y trist- 
wch dwwiol a weiiliasai ei epictol cynlaf ef 
ynddynt, 19 a'u caredigrwydd hwynl, a'u 
hufudd-dod tu ag at Titus, megis y bostiasaî 
efe o'r blaen ain danynt hwy. 


4 M hynny *gan fod gennym yr j*1 
addewidion 


hyn, anwylyd, 
ymlanhâwn oddi wrth bob hal- 
ogrwydd cnawd ac yspryd, gan 
berffeithio sancteiddrwydd yn ofn 
Duw. 

2 Derbyniwch ni. Ni wnaethom 
gam i neb; ni lygrasom neb; “nid 
yspeiliasom neb. 

3 Nid i'ch condemnio yr wyf yn 
dywedyd: canys “mi a ddywedais 
or blaen eich bod chwi yn ein 
calonnau ni,i farw ac i fyw gyd â 
chwi. 

4 Y mae hyfder fy ymadrodd yn 
fawr wrthych. Y mae gennyf or- 
foledd mawr o'ch plegid chwi: * yr 
wyf yn llawn o ddiddanwch, yn 
dra-chyflawn o lawenydd yn ein 
holl orthrymder. 

5 Canys * wedi ein dyfod ni i Ma- 
cedonia, nì chafodd ein enawd ni 
ddim llonydd; eithr ym mhob peth 
cystuddiedig fuom : * oddi allan yv 


Amnog â burdeb. 











Anno 
DOMINI 
60. 


P Deut. 7.2, 
1 Cor. 5. 9, 





al yn Db. 
l Bren, 13, 
2l. 

1 Oor. 10. 
2 ; 
Eph. 5. 11, 


9 Gr. î gyf- 
iawnder. 


sef, 26.12, 
Ezee, 21, 
Z6, &c. 


t Es. 52. 11, 
Dat. 18. 4. 


u Jer. 31. 1, 
9. 
Dat 2 


a] Ioan 2. 


h Aet. 20, 
Ba 
pen. 12, 17, 


c a 6.11, 


d Phil. 2. 
MMR 
Col. 1. 24, 


e pen. 2. 13, 


f Deut, 32, 
95. 


Dwwiol dristwch. 


60. 


E pen, 1. 4, 
h Edrych 
pen, 2. 13. 





î pon. 2, 4. 


Duw, 


$ diedifar. 


| 4 yn ol 
Duw. 


k pen. 2. 9. 
hil. 2.12. 
2 Thess, 3, 


Phi]em, 8, 
2a. 


6 Eithr “Duw, yr hwn sydd yn 
diddanu y rhai cystuddiedig, a'n 
diddanodd ni wrth P^ddyfodiad 
Titus. 

7 Ac nid yn unig wrth ei ddyfod- 
iad ef, ond hefyd wrth y diddan- 
wch â'r hwn y diddanwyd ef ynoch 
chwi, pan fynegodd efe i ni eich 
awyddfryd chwi, eich galar chwi, 
eich zêl tu ag attaf fi; fel y llawen- 
heais ì yn fwy. 

8 Canys er i mi eich tristâu chwi 
mewn llythyr, nid yw edifar gen- 
nyf, er bod yn edifar gennyf; 
canys yr wyf yn gweled dristâu or 
llythyr hwnnw chwi, er mad oedd 
ond, dros amser. 

9 Yn awr yr ydwyf yn llawen, nid 
am eich tristâu chwi, ond am eich 
tristâu i edifeirwch: canys tristâu 
a wnaethoch *yn dduwiol, fel na 
chaech golled mewn dim oddi wrth- 
ym ni. 

10 Canys duwiol dristwch sydd yn 


gweithio edifeirwch er iachawdwr- 


iaeth *ni bydd edifeirwch o honi: 
eithr tristwch y byd sydd yn gweith- 
io angau. 

ll Canys wele hyn yma, eich 
tristâu chwi *yn dduwiol, pa as- 
tudrwydd ei faint a weithiodd 
ynoch, ïe, pa amddiffyn, ïe, 7a sor- 
riant, ïe, pa ofn, ïe, pa awydd-fryd, 
ïe, pa zêl, ïe, pa ddïal! Ym mhob 
peth y dangosasoch eich bod yn 
bur yn y peth hwn. 

12 O herwydd paham, er ysgrifenu 
o honof attoch, nì ysgrifenais o'ì 
blegid ef a wnaethai y cam, nac 
oblegid yr hwn a gawsai gam, ond 
er mwyn bod yn eglur i chwi ein 
gofal drosoch ger bron Duw. 

13 Am hynny nyni a ddiddanwyd 
yn eich diddanwch chwi: a mwy o 
lawer y buom lawen am lawenydd 
Titus, oblegid esmwythâu ar ei ys- 
pryd ef gennych chwi oll. 

14 Oblegid os bostiais ddim wrtho 

ef am danoch, ni'm cywilyddiwyd: 
eithr megis y dywedasom wrthych 
bob dim mewn gwirionedd, felly 
hefyd gwirionedd oedd ein bost ni, 
yr hwn a fu wrth Titus. 
15 Ac y mae ei ymysgaroedd ef 
yn helaethach tu ag attoch, wrth 
gofio o hono eich ufudd-dod chwi 
oll, pa fodd trwy ofn a dychryn y 
derbyniasoch ef. 

l6 Am hynny llawen wyf, “am 
on i mi hyder arnoch ym mhob 

im. 





I. CORINTHIAID, VIII. 


PENNOD VIII. 


1 Y mae yn eu hannog hwyni î gyfrannu yn 
helaeth ŵr saint Uodion yn Jerusalem, trwy 
siampl y Macedoniaid, 1 irwy ganmol eu 
parodrwydd hwy o'r blaen, 9 trwy siampl 
Crist, 14 a thrwy y Ulesâd ysprydol a ddaw 
iddynt hwy o hynny: 16 gan ddangos $dd- 
ynt burdeb ac ewylysgarwch Titus, ac 
eraill o'r brodyr, y rhaî, ar eî ddeisyfiad, a'î 
annog, a'i orchymyn ef, a ddaelhent. allynt 
hwy yn bwrpasol ynghylch y peth hwn. 


R ydym ni hefyd yn hysbysu 


Annog î gyfrannu 





Anno 
DOMINI 
60. 


1 chwi, frodyr, y gras Duw a|. 


roddwyd yn eglwysi Macedonia ; 

2 Ddarfod, mewn mawr brofiad 
cystudd,i helaethrwydd eu llawen- 
ydd hwy *a'u dwfn dlodi, ymhel- 
aethu i gyfoeth eu “haelioni hwy. 

3 Oblegid yn ol ew gallu, yr wyf 
fi yn dyst, ac uwch law eu gallu, 
yr oeddynt yn ewyllysgar o honynt 
eu hunain ; 

4 Gan ddeisyfu arnom trwy lawer 
o ymbil, ar dderbyn o honom ni y 
3 rhodd, a.” chymdeithas gweinidog- 
aeth y saint. 

5 A hyn a wnaethant, nid fel yr 
oeddym ni yn gobeithio, ond hwy 
a'u rhoddasant eu hunain yn gyn- 
taf i'r Arglwydd, ac i ninnau trwy 
ewyllys Duw. 

6 Fel y dymunasom ni ar Titus, 
megis y dechreuasai efe o'r blaen, 
felly hefyd orphen o hono *yn eich 
plith chwi y gras hwn hefyd. 

7 Eithr fel “yr ydych ym mhob 
peth yn helaeth, mewn ffydd, a 
gair, a gwybodaeth, a phob astud- 
rwydd, ac yn eich cariad tu ag at- 
tom ni ; edrychwch ar fod o honoch 
yn y gras hwn hefyd yn ehelaeth. 

8 Nid trwy orchymyn yr ydwyf 
yn dywedyd, ond oblegid diwyd- 
rwydd rhai eraill, a chan brofi 
gwirionedd eich cariad chwi. 

9 Canys chwi a adwaenoch ras 
ein Harglwydd Iesu Grist, 4iddo 
ef, ac yntau yn gyfoethog, fyned 
er eich mwyn chwi yn dlawd, fel 
y cyfoethogid chwi trwy ei dlodi ef. 

10 Ac *yr ydwyf yn rhoddi cyng- 
hor yn hyn: canys fhyn sydd dda 
i chwi, y rhai a rag-ddechreuasoch, 


nid yn unig wneuthur, ond hefyd| 


& ewyllysio er y llynedd. 

11 Ac yn awr gorphenwch wneuth- 
ur hefyd; fel megis ag yr oedd 
y parodrwydd i ewyllysio, felly y 
byddo i gwblhâu hefyd o'r hyn 
sydd gennych. 


a Marc 12, 
44. 


2 syml- 
rwydd. 


8 had. 
b Act, l1, 
29 


Bhuf. 15, 
26. 

l Cor. 16. 
pen. 9. 1, 


4 noch 
chwi. 


cl Cor.1.5. 


d Iuc 9. 68, 
Phil. 2,7. 


e]l Cor. T. 
2n. 

f Diar. 19, 
i. 

Matt. 10. 
2 


€ pon, 9. 2. 


12 Canys Pos bydd parodrwydd |"Marciz. 
meddwl o'r blaen, yn ol yr hyn| Lïuvc?na 


t'r saint tlodion, 








sydd gan un, 4y 9mae yn gymmeradwy, 
nid yn ol yr hyn nid oes ganddo. 

13 Ac nid fel y byddai esmwythdra 
i eraill, a chystudd i chwithau ; 

14 Eithr o gymhwysdra: y pryd 
hwn bydded eich helaethrwydd 
chwi yn diwallu eu diífyg hwy, fel 
y byddo eu helaethrwydd hwythau 
yn diwallu eich diffyg chwithau; 
fel y byddo cymhwysdra : 

15 Megis y mae yn ysgrifenedig, 
!Yr hwn a gasglodd lawer, nid oedd 
ganddo “weddill; ac a gasglodd 
ychydig, nid oedd * arno eisieu. 

16 Eithr i Dduw jy byddo y dïolch, 
yr hwn a roddodd yr un diwyd- 
rwydd trosoch y'nghalon Titus. 

17 Oblegid yn wir efe a dderbyn- 
lodd Fy dymuniad; a chan fod yn 
fwy diwyd, a aeth attoch O1 wir- 
fodd ei hun. 

18 |Ni a anfonasom hefyd gyd 
âg ef y brawd, yr hwn y mae ei 
glod yn yr efengyl trwy yr holl 
eglwysi; 

19 Ac nid Avym02y yn unig, eithr 
hefyd a ddewiswyd gan yr eglwysi 
'|l gyd-ymdaith â ni â'r “ gras hwn, 
yr hwn a wasanaethir gennym er 
gogoniant i'r Arglwydd ei hun, ac 
î «mlygw parodrwydd eich meddwl 
chwi: | 

20 Gan ochelyd hyn, rhag i neb 
feio arnom yn yr helaethrwydd yma, 
yr hwn a wasanaethir gennym: 

21 " Y rhai ydym yn rhag-ddarpar 
pethau onest, nid yn unig y'ngolwg 
yr Arglwydd, ond hefyd y'ngolwg 
dynion. 

22 Ac ni a anfonasom gyd â hwynt 
ein brawd, yr hwn a brofasoni mewn 
llawer o bethau, lawer gwaith, ei 
fod ef yn ddyfal, ac yn awr yn ddy- 
falach o lawer, am y mawr ymddir- 
ìed y sydd * gennyf ynoch. 

23 Os gofynir am Titus, fy nghyd- 
ymmaith 4, a chyd-weithydd tu ag 
attoch chwi; neu «mm ein brodyr, 
cenhadau yr eglwysi ydynt, 4 go- 
goniant Crist. 

24 Am hynny dangoswch iddynt 
hwy hysbysrwydd o'ch cariad, ac 
On bost ninnau am danoch chwi, 
y'ngolwg yr eglwysi. 

PENNOD IX. 


1 Y mae yn dangos yr achos pahwm y danfon- 
asai efe Titus a'i frodyr o'r blaen, er ei fod 
yn gwybod, eu parodrwydd hwy : 6 ac y mae 
yn ew cynhyrfu i roddi elusen yn helaeth; 
gan fod hyn megis math ar hauad had, 10 
yr hwn a ddwg iddynt gynnyrch, lac a 
bair aberth mawr o foliant î Dduw. 





1098 


II. CORINTHIAID, IX. 





ANYS tu ag at am *y wein- 
idogaeth i'r saint, afraid yw 
i mi ysgrifenu attoch : 


2 O herwydd mi a adwaen barod-| ! 


rwydd eich meddwl chwi, yr hwn yr 
ydwyf yn ei fostio wrth y Macedon- 
iaid am danoch chwi, fod P Achaia 
wedi ymbarottôi er y llynedd ; a'r 
zêl a ddactR oddi wrthych chwi a 
annogodd lawer iawn. 

9 A mi a ddanfonais y brodyr, fel 
na byddo ein bost ni am danoch 
chwi yn ofer yn y rhan hon; fel, 
megis y dywedais, y byddoch wedi 
ymbarottôi : 

4 Rhag, os y Macedoniaid a ddeu- 
ant gyd â mi, ach cael chwi yn 
ammharod, bod i ni, (ni ddywedaf, 
chwi, gael cywilydd yn y fost hy- 
derus yma. 

5 Mi a dybiais gan hynny yn ang- 
enrheidiol attolygu i'r brodyr, ar 
iddynt ddyfod o'r blaen attoch, a 
rhag-ddarparu eich “bendith chwi 
yr hon a fynegwyd: fel y byddo 
parod megis bendith, ac nid megis 
o gybydd-dra. 

6 A hyn yr wyf yn e& ddywed- 
yd, “ Yr hwn sydd yn hau *yn brin, 
a fêd hefyd yn brin ; a'r hwn sydd 
yn hau *yn helaeth, a fêd hefyd yn 
helaeth. 

7 Pob un megis y mae yn rhag- 
arfaethu yn ei galon felly rhodd- 
ed; “nid 5 yn athrist, neu $ trwy 
gymmell: canys *“rhoddwr llawen 
y mae Duw yn ei garu. 

8 Ac y mae Duw yn abl i beri 


ac $ hau yn helaeth. 





Anno 
DOMINI 
60. 


an] Cor. 16, 





pen, 8. 4, 


b pen, 8. 10. |- 


2 haelioni 
chwi, yr 
hwn a fyn- 
egwyd o'r 
blaen gym- 
maint am 

ano. 


cDiar.ll. 
2 O 


iach. 


| 4 gyd â ben- 


dithion. 


d Deut. 15. 
(o 
5 o drist- 
wcÎ. 
6 o anghen- 
id 


raid. 
e Exod. 25. 


i bob gras fod yn helaeth tu ag| 2.35.5 


attoch chwi; fel y byddoch chwi 
ym mhob peth, bob amser, a chen- 
nych bob digonoldeb yn helaeth 1 
bob gweithred dda : 

9 (Megis yr ysgrifenwyd, Efe a 
wasgarodd; rhoddodd i'r tlodion : 
ei gyfiawnder ef sydd yn aros yn 
dragywydd. 

10 A'r hwn sydd $yn rhoddi had 
i'r hauwr, “rhodded hefyd fara yn 


ymborth, ac amlhâed eich had, a|; 
chwaneged ffrwyth eich Pcyfiawn-|, 


der ;) 
11 Wedi eich cyfoethogi ym mhob 








, a. 35. 5. 
Diar. 11, 
25. 
par 12, 


f Ps. 112, 9, 


E Es. 50. 10, 


7 a roddo 
hefyd fara 


h Matt. 6. 1. 


peth i bob *haelioni, 'yr hwn sydd |sllafw. 


yn gweithio trwom ni ddïolch i 
Dduw. 

12 Canys y mae gweinidogaeth y 
swydd hon, nid yn unig yn cyflawni 
diffygion y saint, ond hefyd yn ym- 
helaethu trwy aml roddi dïolch i 
Dduw ; 


Mm? 


ipen, l.ll. 
a 15, 





Nerth ac awdurdod 


Anno 
DOMINI 
60. 





9 Gr. syml- 
rwydd. 


eM 12. 


2 wrth olwg. 


b ] Cor, 4, 


pen. 13, 10. 


9 y'm tybir 
Jy mod, 


4 Neu, 1. 
c Jer. 1.10. 


9 rhesym- 
iadau. 


d] Cor. 14. 


l Ioan 4.6. 


epen. 13. 10. 


f pen. 12.6. 


li 





13 Gan eu bod, trwy brofiad y 
weinidogaeth hon, yn gogoneddu 
Duw o herwydd darostyngiad eich 
cyffes chwi i efengyl Orist, ac o 
herwydd 9*haelioni eich cyfraniad 
iddynt hwy, ac i bawb; 

14 A thrwy eu gweddi hwythau 
drosoch chwi, y rhat ydynt yn hir- 
aethu am danoch chwi, am y rhag- 
orol ras Duw yr hwn sydd ynoch. 

15 Ac i Dduw y byddo y dïolch 
am ei ddawn annhraethol. 


PENNOD X. 

Yn erbyn y gau-apostolion, y rhaî a_ddï- 
ystyrent wendid, ei bresennoldeb corphorol ef, 
y mae yn gosod allan y nerth a'r awdurdod 
ysprydol y gwisgid ef. & hwynt yn erbyn pob 
gwrthwyneb allu ;_'l gan eu sicrhâw hwy, y 
ceir ef, ar eì ddyfodiad, mor nerthol mewn 
gaîr, ag ydyw efe yr awrhon yn absennol yn 
ei ysgrifen ; 12 a chan feio ar y gawathraw- 
on, am ymgyrhaeddyd y tu hwni â'w mesur, 
ac ymffrostio yn llafur gwŷr eraill. 

MYFI Paul wyf fy hun yn 

attolwg i chwi, er addfwynder 
a hynawsedd Crist, yr hwn “yn 
bresennol wyf wael yn eich plith, 
ond yn absennol ydwyf yn hŷf 
arnoch. 

2 Ac yr ydwyf yn dymuno Pna 
byddwyf yn bresennol yn hŷî â'r 
hyder * yr wyf yn meddwl bod tu 
ag at rai, y sydd yn ein cyfrif ni 
megis rhai yn rhodio yn ol y cnawd. 

3 Canys er ein bod ni yn rhodio 
yn y cnawd, nid ydym yn milwrio 
yn ol y cnawd: 

4 (Canys arfau ein milwriaeth ni 
nid ydynt gnawdol, ond nerthol 
*trwy Dduw “i fwrw cestyll i'r 
llawr ;) 

5 Gan fwrw * dychymmygion ìi 
lawr, a phob uchder a'r sydd yn 
ymgodi yn erbyn gwybodaeth Duw, 
a chan gaethiwo pob meddwl i 
ufudd-dod Crist ; 

6 Ac yn barod gennym ddïal ar 
bob anufudd-dod, pan gyflawner 
eich ufudd-dod chwi. 

7 Ai edrych yr ydych chwi ar 
bethau yn ol y golwg? “Os ym- 
ddiried neb ynddo ei hun, ei fod 
ef yn eiddo Crist, meddylied hyn 
drachefn o hono ei hun, megis ag 


|y mae efe yn eiddo Orist, felly eên 


bod ninnau hefyd yn eiddo Crist. 

8 Oblegid pe bostiwn beth ychwan- 
eg hefyd *“am ein hawdurdod, yr 
hon a roddodd yr Arglwydd i ni 
er adeilad, ac nid er eich dïmystr 
chwi, ni'm cywilyddid ; 

9 Fel na thybier fy mod megis 


1094 


IL CORINTHIAID, X. 


yn eich dychrynu chwi trwy lyth- 
u 


yrau. 
10 Oblegid y llythyrau yn wir” — 


(*meddant) sydd drymion a chryf- 
ion; eithr presennoldeb y corph 
sydd wan, a'r ymadrodd yn ddir- 
mygus. 

ll Y cyfryw un meddylied hyn, 
mai y fath ydym ni ar air trwy 
lythyrau yn absennol, yr un fath 
hefyd a fyddwn ar weithred yn 
bresennol. 


12 £Oanys nid ŷm ni yn beiddio ein |“1 


cystadlu, neu ein cyffelybu ein hun- 
ain i rai sydd yn eu canmol eu 
hunain: eithr hwynt-hwy, gan eu 
mesur eu hunain wrthynt eu hun- 
ain, au cyffelybu eu hunain iddynt 
eu hunain, nid ydynt " yn deall. 

13 Eithr ni fostiwn ni hyd at 
bethau allan 072 mesur, ond yn ol 
mesur y rheol a rannodd Duw ìi 
ni, mesur ì gyrhaeddyd hyd attoch 
chwi hefyd. 

]4 Canys nid ydym, megis rAaê 
heb gyrhaeddyd hyd attoch chwi, 
yn ymestyn allan tu hwnt 192 mes- 
ur; canys hyd attoch chwi hefyd 
y daethom âg efengyl Orist: 

15 Nid gan fostio hyd at bethau 
allan o';2 mesur, ^ yn llafur rhai 
eraill ; eithr gan obeithio, pan gyn- 
nyddo eich ffydd chwi, gael ynoch 
chwi ein mawrygu yn ol ein rheol 
* yn ehelaeth, 

16 I bregethu yr efengyl tu hwnt 
i chwi; ac nid i fostio yn rheol un 
arall am betbau parod eisoes. 

17 í Eithr yr hwn sydd yn ymffrost- 
io, ymffrostied yn yr Arglwydd. 

18 Canys “nid yr hwn sydd yn ei 
ganmol ei hun, sydd gymmeradwy ; 


ond 'yr hwn y mae yr Arglwydd yn |!R 


ei ganmol. 


PENNOD XI. 

1 O'i eiddigedd dros y Corinthiaid, y rhaî oedd 
yn dangos eu bod yn gwneuthur mwy o gyfrif 
o'r gau-apostolion mag o hono ef, y mae yn 
gorfod, yn erbyn ei ewyllys, eî ganmol ei hun, 
9 trwy eî gystadlu eî hun &'r apostolion pen- 
naf, a'i fod yn pregethu yr efengyl yn rhad 
ac yn ddigost iddynt hwy : 19 gan ddangos 
nad oedd efe ddim gwaeth na'r gweithredwyr 
twyllodrus hynny mewn un rhagorfraint o'r 
ddeddf, 29 a'i fod yn rhagori arnynt yng 
ngwasanaeth Crist, ac ym mhob math ar ddî- 
oddefiadau o achos ei weinidogaeth. 


NA chyd-ddygech â myfi ychyd- |* 


ig yn */y ffolineb; eithr hefyd 
7 cyd-ddygwch â myfi. 


2 Canys Peiddigus wyf trosoch âg |i 


eiddigedd duwiol: canys mi a'ch 
*dyweddïais chwi i un gwr, “i'ch 


ysprydol Paul. 


7synhwyrol. 


h Rhuf. 15. 
20. 


8 ŷ helaelh- 
rwydd, 


ìi Es. 65, 16, 
Jer. 9, 24, 
lCor.l.ôl. 


k Diar, 27. 
2. 


3 Gr. cym- 
hwysais. 
c Col. 1. 28. 





Paul yn anewyllysgar ITI. CORINTHIAID, XI. yn canmol ei hun. 
Anno_ |*yhoddi chwi “megis morwyn bur i | * derbyniwch fi fel ffol, fel y gallwyf | _ Anno 
| DOMINT | Grist. finnau hefyd ymffrostio ychydig. DOMTH 
graen. | 3 Ond y mâe arnaf ofn, rhag mewn | 17 Yr hyn yr wyf yn eì ddywedyd, |, 
aLef.21.13. | modd yn y byd, megis y twyllodd *y | *nid ydwyf yn ei ddywedyd yn ol yr | goddefwcn. 
*Gen. 3,4. | sarph Efa trwy ei chyfrwysdra, felly | Arglwydd, eithr megis mewn ffol- |i ""* 
bod eich meddyliau chwi wedi eu | ineb, yn hyn o fost hyderus. 
llygru oddi wrth y symlrwydd sydd |. 19 “Gan fod llawer yn ymffrostio “Pbn 3.3, 


i ] Cor. 9. 6, 
2, 
pen. 10. 1. 


f Gal.1,7,8. 

5 â mi, 

£1 Cor. 15. 
10. 
pen,12.11. 
Gal, 2. 6. 

bl Oor.1. 
17. 
a2.1,13. 

i Eph, 2. 4. 


m pen. ]2. 
1 Thess, 2. 
9, 

2 Thess. 3. 


o Rhuf.9.1. 
P 1 Oor, 9, 
15. 


a1 Cor.9. 
12, 


r Phil. 2.19. 







& pen. 12. 6. 


yng Nghrist. 

4 Canys yn wir os ydyw yr hwn 
sydd yn dyfod yn pregethu Iesu 
arall yr hwn ni phregethasom ni, 
neu os ydych yn derbyn yspryd 
arall yr hwn nis derbyniasoch, neu 
fefengyl arall yr hon ni dderbynias- 
och, teg y cyd-ddygech * âg ef. 

5 Canys yr ydwyf yn meddwl “na 
bâm i ddim yn ol i'r apostolion 
pennaf. 

6 Ac os ydwyf hefyd * yn angbyf- 
arwydd ar ymadrodd, etto nid wyf 


" |/elly'mewn gwybodaeth; eithr “ yn 


eich plith chwi nyni a eglurhâwyd 
yn hollol ym mhob dim. 

7 Â wneuthum i ' fai wrth fy ngos- 
twng fy hun, fel y dyrchefid chwi, 
oblegid pregethu o honof i chwi 
efengyl Duw yn rhad? 

8 Eglwysi eraill a yspeiliais, gan 
gymmeryd cyflog ganddynt hwy, 
i'ch gwasanaethu chwi. 

9 A phan oeddwn yn bresennol 
gyd â chwi, ac arnaf eisieu, "ni or- 
mesais ar neb: canys fy eisieu i a 
gyflawnodd "y brodyr a ddaethant 
o Macedonia: ac ym mhob dim y'm 
cedwais fy hun heb bwyso arnoch, 
ac mi a ymgadwaf. 

l09Fel y mae gwirionedd Crist 
ynof, Pni argaeir yr ymfíîrost hwn 
yn fy erbyn y'ngwledydd Achaia. 

11 Paham* dî am nad wyf yn 
eich caru chwi? Duw a'i gŵyr. 

12 Eithr yr hyn yr wyf yn ei 
wneuthur, a wnaf hefyd; “fel y 
torrwyf ymaith achlysur oddi wrth 
y rhaì sydd yn ewyllysio cael achlys- 
ur; fel yn yr hyn y maent yn ym- 
ífrostio, y ceir hwynt megis ninnau 
hefyd. 

13 Canys y cyfryw gau-apostolion 
sydd weithwyr twyllodrus, wedi ym- 
rithio yn apostolion i Grist. 

14 Ac nid rhyfedd: canys y mae 
Satan yntau yn ymrithio yn angel 
goleuni. 

15 Gan hynny nid mawr yw, er 
ymrithio ei weinidogion ef fel gwein- 
idogion cyfiawnder; ' y rhai y bydd 
eu diwedd yn ol eu gweithredoedd. 

16 *'Trachefn meddaf, Na thybied 
neb fy mod i yn ffol: os amgen, etto 


1095 


yn ol y cnawd, minnau a ymffrost- 
iaf hefyd. 

19 Canys yr ydych yn goddef ffyl- 
iaid yn llawen, gan fod etch hunain 
yn synhwyrol. 

20 Canys yr ydych yn goddef, os 
bydd un i'ch caethiwo, os bydd un 
i'ch llwyr-fwytta, os bydd un yn 
cymmeryd gennych, os bydd un yn 
ymddyrchafu, os bydd un yn eich 
taro chwi ar eich wyneb. 

21 Am ammharch yr ydwyf yn 
dywedyd, * megis pe buasem ni 
weiniaid: eithr ym mha beth byn- 
nag y mae neb yn hŷf, (mewn ffol- 
ineb yr wyf yn dywedyd,) hŷf wyf 
finnau hefyd. 

22 Ai Hebreaid ydynt hwy? >felly 


finnau: ai Israeliaid ydynt hwy?| Pri.a.5 


felly finnau: ai had Abraham yd- 
ynt hwy? felly finnau. 

23 Ai gweinidogion Orist ydynt 
hwy* (yr ydwyf yn dywedyd yn 
ffol) “mwy wyf fi; ?mewn blin- 
derau yn helaethach, mewn gwïalen- 
nodiau dros fesur, mewn carcharau 
yn amlach, Pmewn marwolaethau 
yn fynych. 

24 Gan yr luddewon bîmwaith y 


derbyniais “ddeugain gwtalennod 


ond un. 

25 Tair gwaith 9 y'm curwyd â 
gwïail; “unwaith y'm llabyddiwyd ; 
teirgwaith “y torrodd llong arnaf; 
noswaith a diwrnod y bŵm yn y 
dyfnfor ; 

26 Mewn teithiau yn fynych; ym 
mheryglon llif-ddyfroedd ; ym mher- 
yglon lladron; ym mheryglon gan 
Jfynghenedl fy hun; ym mheryglon 
gan y cenhedloedd ; ym mheryglon 
yn y ddinas; ym mheryglon yn yr 
anialwch; ym mheryglon ar y môr; 
ym mheryglon ym mhlith brodyr 


au: 
Ew Mewn llafur a lludded ; mewn 
anhunedd yn fynych ; mewn newyn 
a syched ; mewn ymprydiau yn fyn- 
ych ; mewn anwyd a noethni. 

28 Heb law y pethau sydd ymn dt- 
gwydd oddi allan, yr ymosod yr 


hwn sydd arnaf beunydd, € y gofal|s xarych 
A 


dros yr holl eglwysi. 
29 * Pwy sydd wan, nad wyf finnau 





zpen.l0.10. 


d Act. 16.22, 
eAct.1l4.19, 
fAct.27.41l. 





“(e 
h1Cor.$.13. 
a 9,22, 


Paw yn anewyllysgar 


Anno_| wan? pwy a dramgwyddir, nad wyf 
DOXMINI |fjnnau yn llosgi? 





ì pen. 12, 5. 

k Gal, 1, 20. 

1 Act. 9, 21, 

Tdros y 
mur, 


aAct,22,17, 


A. D. 46, 
yn Lystra, 
Act. 14. 6, 


2 bosibl. 


bpen,11.30. 


€ pen, 10, 8, 
a ll,16. 


_ 


4 Edrych 
Ezec. 28, 


oL. 

Gal, 4.14. 
e Edrych 

Deut. 3, 


23—21. 


—-— 


30 Os rhaid ymffrostio, 'mi a 
ymffrostiaf am y pethau sydd yn 
perthyn i'm gwendid. 

31 EDuw a Thad ein Harglwydd 
ni Iesu Grist, yr hwn sydd fendig- 
edig yn oes oesoedd, a ŵyr nad wyf 
yn dywedyd celwydd. 

32 ! Yn Damascus, y llywydd dan 
Aretas y brenhin a wyliodd ddin- 
as y Damasciaid, gan ewyllysio fy 
nali: 

33 A thrwy ffenestr mewn basged 
y'm gollyngwyd “ar hyd y mur, ac y 
dïengais o'i ddwylaw ef. , 


PENNOD XII. 

1 Er gallu o hono ef orfoleddu yn eî ddat- 
guddiadau rhyfeddol, er mwyn gosod allan eî 
apostoliaeth, 9 etêo mae yn well ganddo or- 
foleddu yn eí wendid: 11 gan fwrw bai 
arnynt hwy am eî yrrwef 4 wag-fostio fel hyn. 
14 Mae yn addaw dyfod attynt. hwy drachefn 
er hynny trwy dadol garedigrwydd, 20 er eî 
fod yn ofnî y caiff yno lawer o ddrwg-weith- 
redwyr, ac annhrefn cyffredinol. 

MFFROSTIO yn ddïau nid yw 

fuddiol i mi: canys myfi a 
ddeuaf at weledigaethau a dat- 
guddiedigaethau yr Arglwydd. 

2 Mi a adwaenwn ddyn yng Nghrist 
er ys rhagor i bedair blynedd ar 
ddeg, (pa un ai yn y corph, ni wn; 
ai allan o'r corph, ni wn i: Duw 
a ŵyr;) y cyfryw u» *a gipiwyd i 
fynu hyd y drydedd nef. 

3 Ac mi a adwaenwn y cyfryw 
ddyn, (pa un ai yn y corph, ai allan 
or corph,niwni: Duw a ŵyr;) 

4 Ei gipio ef i fynu i baradwys, 
ac iddo glywed geiriau annhraeth- 
adwy, y rhai nid yw ?gyfreithlawn 
i ddyn eu hadrodd. 

5 Am y cyfryw 4m yr ymffrostiaf ; 
Peithr am danaf fy hun nid ym- 
ffrostiaf, oddi eithr yn fy ngwendid. 

6 Canys “os ewyllysiaf ymffrost- 
io, ni byddaf ffol; canys mi a 
ddywedaf y gwir: eithr yr wyf yn 
arbed, rhag i neb wneuthur cyfrif 
o honof fi uwch law y mae yn 
gweled fy mod, neu yn ei glywed 
gennyf. 

'7 Ac fel nam tra-dyrchafer gan 
odidowgrwydd y datguddiedicaeth- 

au, rhoddwyd i mi *swmbwl yn y 

cnawd, cennad Satan, i'm cernodio, 

fel na'm tra-dyrchefid. 

8 *Am y peth hwn mi attolygais 
i'r Arglwydd deirgwaith, ar fod iddo 
ymadael â mi. 


1096 


IL. CORINTHIAID, XII. 





yn canmol ei hun. | 


Anno 
DOMINI 
60. 


9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Digon i ti fy ngras i: canys fy 
nerth i a berffeithir mewn gwen- 

did. Yn llawen iawn gan hynny 
yr ymffrostiaf fi yn hytrach yn fy 
ngwendid, fel y preswylio nerth 
Crist ynof fi. 





10 Am hynny yr wyf yn foddlawn 
mewn gwendid, mewn ammharch, 
mewn anghenion, mewn erlidiau, 
mewn cyfyngderau, er mwyn Orist : 
canys pan wyf wan, yna yr wyf 
gadarn, 

ll Mi a euthum yn fffol wrth 
ymffrostio; chwychwi a'm ŵ* gyr- 
rasoch: canys myfi a ddylaswn 
gael fy nghanmol gennych chwi: 
canys &£ni bŵm i ddim yn ol i'r 
apostolion pennaf, er Pnad ydwyf|^1004.9. 

ddim, Eph. 5. 8. 


. 


f pen. 1b 1 


3 cymhell- 
asoch. 


& pen. 11.5, 


l2'Arwyddion apostol yn wir a|!lGor9.2 
weithredwyd yn eich plith chwi,| 264. 
mewn pob amynedd, mewn ar-|''* 
wyddion, a rhyfeddodau, a gweith- 
redoedd nerthol. - 

13 Canys beth yw yr hyn y buoch 
chwi yn ol am dano, mwy nar 
eglwysi eraill, oddi eithr am “Fna | pen.1l.?. 


bâm i fy hun ormesol arnoch? 
maddeuwch i mi hyn o gam. 

14 ! Wele, y drydedd waith yr wyf |!pen. 12.1. 
fi yn barod i ddyfod attoch ; ac ni 
byddaf ormesol arnoch: canys "nid 
ydwyf yn ceisio yr eiddoch chwi, 
ond chwychwi: canys ni ddylai y 
plant gasglu trysor i'r rhïeni, ond 
y rhïeni i'r plant. 

15 A “myfi yn ewyllysgar iawn a 
dreuliaf, ac a ymdreuliaf, “dros eich 
eneidiau chwi, er Pfy mod yn eich 
caru yn helaethach, ac yn cael fy," 
ngharu yn brinnach. 

16 Eithr bid, ni phwysais i arnoch ; 
ond, gan fod yn gyfrwys, mi a'ch 
deliais chwi trwy ddichell, 


m Act. 20, 
au 


n 1 Thess, 2, 
8. 





l7 “A wneuthum i elw o honoch |“pen.7.2. | 
chwi trwy neb o'r rhaì a ddanfon- 
ais attoch ? 

l8 "Mi a ddeisyfais ar Titus, a|'pen S6 | 
chyd âc e/ mi a anfonais frawd. Al | 
elwodd Titus ddim arnoch? onid 
yn yr un yspryd y rhodiasom? onid 
yn yr un llwybrau? 

19 “Drachefn, a ydych chwi yn |*pen.5.12 
tybied mai ymesgusodi yr ydym 
wrthych? *ger bron Uuw yng |*Rhuf2.1 


Nghrist yr ydym yn llefaru; a 
phob peth, anwylyd, er adeiladaeth 
i chwi. 

20 Canys ofni yr wyf, rhag, pan 
ddelwyf, na'ch caffwyf yn gyfryw 


Bygwth y duedifeiriol. 


GALATIAID, I. 


Amnog î& ddiwygiad. 





Anno 
'DOMINI 
GO. 





u ] Cor. 4, 
21. 


rai ac a fynnwn, "a'm cael innau 
i chwithau yn gyfryw ag nis myn- 
nech: rhag bod cynhennau, cen- 
figennau, llidiau, ymrysonau, *go- 


en. 10. 2. . 
| FT5.2,. |ganau, hustyngau, ymchwyddiadau, 
1 absennau. | anghydfyddiaethau : 


| apen, 12.14. 


b Deut, 17. 
6.a l9. 15, 
| iIeb.10.2S. 


c pen. 10, 2. 


j 4 pen. 12.21. 
* pen. 1. 29, 


| f Matt. 10. 
20, 


E Phil, 2, T, 
8 


1 Petr3.18. 
i h Rhuf. 6.4. 
| i pen. 10, 3, 
4. 


|2gyd dg ef. 


| k I Cor. Il. 
JS. 


Anno 
DOMINI 


ov. 





| aad. 1], 12, 
b 'Tit, 1, 3. 






21 Rhag, pan ddelwyf drachefn, 
fod ìm Duw fy narostwng yn eich 
plith, ac i mi ddwyn galar dros 
lawer, y rhai a bechasant eisoes, ac 
nid edifarhasant am yr aflendid, 
ar godineb, ar anlladrwydd a 
wnaethant. | 


PENNOD XIII 
l Y mae yn bygwth pechadwriaid diedifeiriol 

â Uhoster a gallu ei apostoliaelh, 5 A chan 

ew cynghori hwynt â brofi eu ffydd, T ac â 

ddiwygio eu beiau cyn e4 ddyfod ef, lly 

mae yn diweddu ei epistol, irwy eu hannog 
lwy yn gyf redinol, a gweddïo. 
_ DRYDEDD waith hon yr yd- 
wyf yn dyfod attoch. P Yng 
ngenau dau neu dri o dystion y 
bydd safadwy pob gair. 

2 *“Rhag-ddywedais i chwi, ac yr 
ydwyf yn rhag-ddywedyd fel je 
bawn yn bresennol yr ail waith, ac 
yn absennol yr awrhon yr ydwyf yn 
ysgrifenu at y rhai 9a bechasant 
eisoes, ac at y lleill i gyd, os deuaf 
drachefn, “nad arbedaf: 

3 Gan cich bod yn ceisio profiad 
o Grist, fyr hwn sydd yn llefaru 
ynof, yr hwn tu ag attoch chwi 
nid yw wan, eithr sydd nerthol 
ynoch chwi. 

4 SCanys er ei groeshoelio ef o 
ran gwendid, etto Pbyw ydyw trwy 
nerth Duw: canys 'ninnau hefyd 
ydym weiniaid “ynddo ef, eithr 
byw fyddwn gyd âg ef trwy nerth 
Duw tu ag attoch chwi. 

5 FEProfwch chwychwi eich hun- 


ain, a ydych yn y ffydd; holwch 
eich hunain. Ai nid ydych yn eich 
adnabod eich hunain, sef bod Iesu 
Grist ynoch, oddi eithr i chwi fod 
yn anghymmeradwy î 

6 Ond yr wyf yn gobeithio y 
gwybyddwch nad ydym ni yn ang- 
hymmeradwy. 

7 Ac yr wyf yn gweddïo ar Dduw 
na wneloch chwi ddim drwg; nid 
fel yr ymddangosom ni yn gymmer- 
adwy, ond fel y gwneloch chwi yr 
hyn sydd dda, er !bod o honom ni 
megis rhai anghymmeradwy. 

8 Canys ni allwn ni ddim yn er- 
byn y gwirionedd, ond dros y gwir- 
ionedd. 

9 Canys llawen ydym “pan fydd- 
om ni yn weiniaid, a chwithau yn 


gryfion: a hyn hefyd yr ydym yn| 1o 


ei ddymuno, sef eich perffeithrwydd 
chwi. 


10 "Am hynny myfi yn absennol |"! 


ydwyf yn ysgrifenu y pethau hyn, 
fel pan fyddwyf bresennol nad ar- 
ferwyf doster, *yn ol yr awdurdod 
a roddes yr Arglwydd i mi er ad- 
eilad, ac nid er dinystr. | 

11 Bellach, frodyr, byddwch *wych. 
Byddwch berffaith, diddaner chwi, 
Psyniwch yr un peth, byddwch 
heddychol; a Duw y cariad ar 
heddwch a fydd gyd â chwi. 

12 “Anherchwch eich gilydd â 
chusan sanctaidd. Y mae yr holl 
saint yn eich annerch chwi. 

13 Gras ein Harglwydd Iesu Grist, 
a chariad Duw, a chymdeithas yr 
Yspryd Glân, a fyddo gyd â chwi 
oll. Amen. 

4 Yr ail at y Corinthiaid a ysgrifenwyd o 

PHUED ym Macedonia, gyd â Thitus 
a uuc. 


EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y 


GALATIAID. 


PENNOD I. 

6 Y mae efe yn rhyfeddu iddynt eî ada ef 
a'r efengyl cyn gynted; $ ac yn melldithîo y 
rhaî a bregelhant, efengyl. amgen na'r hon a 
bregethai efe. 11 Nad gan ddynion y dysg- 
odd efe yr efengyl, eithr gan Dduw. 15 Ac 
y mae yn dangos pa beth ydoedd efe cyn eì 
alw, 17 a pha beth a wnaeth efe yn y man 
wedî ei alw. 


mp. apostol, “nid o ddynion, 
na thrwy ddyn, eithr “trwy Iesu 





1097 


Grist, a Duw Dad, *yr hwn aì cyf- 
ododd ef o feirw ;) 

2 A'r brodyr oll y rhai sydd gyd 
â mi, at eglwysi Galatia : 


3 1Gras fyddo i chwi a heddwch | : 


oddi wrth Dduw Dad, a'n Har- 
gÌwydd Iesu Grist; 

4 *“Yr hwn ai rhoddes ei hun 
dros ein pechodau, fel y'n gwar- 
edai ni oddi wrth fy byd drwg 





Anno 
DOMINI 
60. 





1 pen. 6. 9. 


o pen, 10. $, 


9 iach. 


P Rhuf, 12 


16. 
1 Cor.1,10. 
l Petr 3. $. 


8 Rhuf, 16. 
1 Cor. 16. 
20. 

1 Thess. 5. 
26. 

l Petr 5. 
14, 














Anno 
DOMINI 
ôS. 


GACL a2 





2Thess.1.2. 
e'Tit.9.14 
f Is. (69. iM 

lleb. 2. 5. 


n 6.5. 
lIoan 5.19, 


| 


Anno 


M 
Ma Tad 








|2 y'ngrat. 





! S20or,11.4. 
h Act. 15.1, 





en. 5, 10, 
29 


| i] Cho 16. 
DN 


3 felldig- 
edig. 


1 I Thess. 2, 
4 


4 perswadio. 
nr Iago dî. 4, 


5 yn ol dyn. 
n 1] Oor. 15. 
1,3. 
ad.l. 
o Eph. 3. O. 
P Act. S. o. 


6 ddwyn 201 
yn fwy. 


a Ruel ls 


A. D. O 
r 2 Oor, 4. 6. 
s Act. 9. 15. 

a922,91, 
t Matt. 16. 


Eph. 6. 12, 
TiJfynu. 


A.D, 98. 
u Act. 9, 26. 
8 i fynu. 


| x Marc 6. â. 





Argyhoeddi y Galatiaid. 


presennol, yn ol ewyllys Duw a'n 
ni; 

5 I'r hwn y byddo gogoniant yn 
oes oesoedd. Amen. 

6 Y mae yn rhyfedd gennyf eich 
symmud mor fuan oddi wrth yr 
hwn a'ch galwodd ^i ras Orist, at 
efengyl arall: 

7 “ Yr hon nid yw arall; ond bod 
rhai *yn eich trallodi chwi, ac yn 
chwennych dattrôi efengyl Crist. 

8 Eithr pe byddai ìi ni, neu i 
angel o'r nef, efengylu i chwi am- 
gen na'r hyn a efengylasom i chwi, 
bydded * anathema. 

9 Megis y rhag-ddywedasom, felly 
yr ydwyf yr awrhon drachefn yn 
dywedyd, Os efengyla neb i chwi 
amgen “na'r hyn a dderbyniasoch, 


.6.| bydded anathema. 


10 Canys yr awrhon ai *peri 
credu dynion yr wyf, ynte Duw? 
neu "a ydwyf fi yn ceisio rhyngu 
bodd dynion? canys pe rhyngwn 
fodd dynion etto, ni byddwn was 
i Grist. 

ll Eithr yr ydwyf yn hysbysu 
i chwi, frodyr, «m yr efengyl a 
bregethwyd gennyf fi, nad yw hi 
? ddynol, 

12 Canys "nid gan ddyn y derbyn- 
iais i hi, nac ym dysgwyd; eithr 
“trwy ddatguddiad Iesu Grist. 

13 Canys chwi a glywsoch Pfy 
ymarweddiad i gynt yn y grefydd 
Iuddewig, i mi allan o fesur erlid 
eglwys Dduw, a'i hanrheithio hi; 

14 Ac i mi gynnyddu yn y grefydd 
Iuddewig yn fwy na llawer o'm cyf- 
oedion yn fy nghenedl fy hun, gan 
Sfod yn fwy awyddus i draddod- 
iadau fy nhadau. 

15 ÔOnd pan welodd Duw yn dda, 
“yr hwn a'm neillduodd i o groth fy 
mam, ac a'm galwodd ê trwy ei ras, 


16 '!I ddatguddio ei Fab ef ynof 


fi, fel *y precgethwn ef ym mhlith 
y cenhedloedd; yn y fan nid ym- 
gynghorais â *chig a gwaed: 

17 Ac nid euthum "yn fy ol i Je- 
rusalem at y rhai oedd o'm blaen 
i yn apostolion; ond mi a euthum 
ì Arabia, a thrachefn y dychwelais 
1 Damascus. 

18 Yna ar ol tair blynedd "y 
deuthum *yn fy ol i Jerusalem i 
ymweled â Phetr; ac a arhosais 
gyd âg ef bymtheng niwrnod. 

l9 Eithr 2eb arall o'r apostolion 
nis gwelais, ond *Iazo brawd yr 
Arglwydd. 





1093 


GALATIAID, II. 


20 A'r pethau yr wyf yn eu hys- 
grifenu attoch, Jwele, ger bron Duw, 
nad wyf yn dywedyd celwydd. 

21 Wedi hynny y deuthum i wled- 
ydd Syria a Cilicia,; 

22 Ac yr oeddwn heb fy adnabod 
wrth fy wyneb yn eglwysi Judea 
y rhai “oedd yng Nghrist: 

23 Ônd yn unig hwy a glywsent, 
fod yr hwn oedd gynt yn ein herlid 
ni, yr awrhon yn pregethu y ffydd, 
yr hon gynt a anrheithiasai. 

24 A hwy a ogoneddasant Dduw 


ynof fi. 
PENNOD II. 


1 Ymae yn dangos pa bryd yr aeth efe î fynu 
i Jerusalem, ac î ba beth ; 3 ac nad enwaed- 
asid ar Titus; 11 a gwrthwynebu o hono ef 
Peir. 14 Paham y mae efe ac erail, a hwy- 
thau yn Iuddewon, yn credu y cânt eu cyf- 
iawnhâu yng Nghrist lrwy ffydd, ac nid irwy 
weithredoedd ; 20 ac na bo iddynt hwy, y 
rhai a gyfiawnhâwyd felly, fyw mewn pechod, 


AN A wedi pedair blynedd ar 
ddeg yr euthum drachefn i 
fynu i Jerusalem gyd â Barnabas, 
gan gymmeryd Titus hefyd gyd â 
mi, 

2 Ac mi a euthum i fynu yn ol 
datguddiad, ac a fynegais iddynt 
yr efengyl yr hon yr wyfyn ei 
phregethu ym mhlith y Cenhedl- 
oedd; ond o'r neilldu i'r rhai cyfrif- 
ol, rhag mewn un modd *fy mod 


yn rhedeg yn ofer, neu ddarfod i|. 


mi redeg. 

3 Eithr Titus, yr hwn oedd gyd â 
mi, er ei fod yn Roegwr, ni chym- 
hellwyd chwaith i enwaedu arno; 

4 A hynny o herwydd Py gau- 
frodyr a ddygasid i mewn, y rhai 
a ddaethant i mewn i yspïo ein 
crhyddid ni yr hon sydd gennym 
yng Nghrist Iesu; fel y'n caeth- 
lwent ni: 

5 I ba rai nid ymroisom trwy 
ddarostyngiad, na ddo dros awr; 
fel yr arhosai “gwirionedd yr efeng- 
yl gyd â chwi. 

6 A chan y rhai a dybid eu bod 
yn rhyw beth, (pa fath gynt oedd- 
ynt, nid yw ddim i mi; *nid yw 
Duw yn derbyn wyneb dyn;) canys 
y rhai “cyfrifol ni chwanegasant 
ddim imi: 

7 Eithr yn y gwrthwyneb, fpan 


welsant ddarfod ymddiried i mi am|| 


efengyl y dïenwaediad, megis am 
efengyl yr enwaediad i Petr: 

8 (Canys yr hwn oedd yn gweith- 
redu yn nerthol yn Petr i apostol- 
iaeth yr enwaediad, “a nerthol- 


Hanes Paul. 


Anno 
DOMINI 
68. 


7 Rhuf,9. 1. 


rRhuf.16.7. 


A.D.52. 


a Phil.2.16. 
1 Thess, o. 


b 2 Cor, 11, 
26. 


€ pen. 9. 25. 
a6,l, 15 


dad. 14, 


e Act. 10. 34. 
Rhuf.2.11. 

2 a dybid eu 
bod yn 
rhyw bet, 


f Act, 19. 46. 
Rhuf, 11, 


1Tim.2.7. 
Da 1. 


& Act. 9. 13. 
a la. 2. 


a22,9]. 


pen. 1, 16. 









| Ceryddu Petr. 


Anno 
DOMINI 
— ôS. 





h Matt, 16. 
18. 

I Rhuf.1.5. 
al>.o. 
a.15.15. 
Eph, 3. 8. 


k Act. 24. 
17. 


ì Act.10. 28. 
all.. 


mad, 5, 


n 1 Tim. 5. 
o Act. 10, 98. 


P Act. 15, 
1OMI11, 

ag awe hh 

r Act, 13,33. 


t Ps. 143. 2. 
Rhuf. 3. 20. 


pen. 3, 11. 
ul/íÍoan 2. 
8, 9. 

xpen.6.1. 
7 Rhuf, 6, 


a ihuf, 6. 6, 
pen. 5. 22, 


weithredodd ynof finnau hefyd tu 
ag at y Cenhedloedd :) 

9 A phan wybu Iago, a Cephas, 
ac Ioan, y rhai a dybid eu bod "yn 
golofnau, iy gras a roddwyd i mi, 
hwy a roddasant i mi ac i Barnabas 
ddehau-ddwylaw cymdeithas; fel yr 
elem ni at y Cenhedloedd, a hwy- 
thau at yr enwaediad. 

10 Yn unig ar fod i ni gofio y 
tlodion; “yr hyn hefyd y bŵm i 
ddiwyd i'w wneuthur. 

11 A phan ddaeth Petr i Antiochia, 
mi a'i gwrthwynebais yn ei wyneb, 
am ei fod i'w feio. 

12 Oblegid cyn dyfod rhai oddi 
wrth Iago, ! efe a fwyttaodd gyd â'r 
Cenhedloedd: ond wedi iddynt ddy- 
fod, efe a giliodd, ac a neillduodd 


ei hun oddi wrthynt, gan ofni y 
eich plith ? 


rhai oedd or enwaediad. 


GALATIAID, HI. 





fi: a'r hyn yr ydwyf yr awrhon yn 
ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr yd- 


wyf trwy ffydd Mab Duw, *yr hwn!,-——, 
am carodd, ac ai dodes ei hun| 


drosof fi. 

21 Nid wyf yn dirymmu gras 
Duw: canys “os o'r ddeddf y mae 
cyfiawnder, yna y bu Orist farw 


yn ofer, 

PENNOD III. 

1 Mae efe yn gofyn pa beth a'u cynhyrfodd 
hwy â ymadael â'r fydd, ac â lynu wrth y 
gyfraith. 6 Y rhaî a gredant a gyfiawnhêir, 
9 ac a fendithir gyd dg Abraham : 10 a hyn 
y mae efe yn eí ddangos trwy lawer o re- 
symmau. 


O Y Galatiaid ynfyd, *pwy a'ch 
“llygad-dynodd chwi fel nad 
ufuddhâech i'r gwirionedd, i ba rai 
o flaen eu llygaid y portreiadwyd 
Iesu Grist, wedi ei groeshoelio yn 


Argyhoeddi y Galatiaid. 


13 A'r Iuddewon eraill hefyd a, 
gyd-ragrithiasant âg ef; yn gym- 
maint ag y dygwyd Barnabas hefyd | 


2 Hyn yn unig a ewyllysiaf ei 
ddysgu gennych; Ai wrth weith- 
redoedd y ddeddf y derbyniasoch 


i'w rhagrith hwy. 

14 Eithr pan welais i nad oedd- 
ynt yn iawn-droedio at " wirionedd 
yr efengyl, mi a ddywedais wrth 
Petr "yn ew gŵydd Awy oll, “Os 


wyt ti, a thi yn Iuddew, yn byw 
fel y Cenhedloedd, ac nid fel yr 
Iuddewon, paham yr wyt ti yn cym- | 
mell y Cenhedloedd i fyw yn Indd- | 


ewaidd ? 

15 Nyni, y rhai wrth naturiaeth 
ydym P Iuddewon, ac nid o'r Cen- 
hedloedd 1 yn bechaduriaid, 

16 ' Yn gwybod nad ydys yn cyf- 
iawnhâu dyn trwy weithredoedd 


| ddeddf, ond *trwy ffydd Iesu Grist, 
yng 


ninnau hefyd a gredasom 
Nghrist Iesu, fel y'n cyfiawnhâer 


redoedd y ddeddf: oblegid *ni 
chyfiawnhêir un cnawd trwy weith- 
redoedd y ddedaf, 

17 Ac os, wrth geisio ein cyfiawn- 
hâu yng Nghrist, y'n caed ninnau 
hefyd “yn bechaduriaid, a ydyw 
Crist am hynny yn weinidog pech- 
od? Na atto Duw, 

18 Canys os wyf fi yn adeiladu 
drachefn y pethau a ddistrywiais, 








Pyr Yspryd, ynte wrth wrandawiad». 


ífydd ? 

3 A ydych chwi mor ynfyd? gwedi 
1 chwi ddechreu yn yr Yspryd, a 
berffeithir chwì yr awrhon yn y 
cnawd ? 

4 <A ddïoddefasoch gymmaint yn 
ofer? os gyw ofer hefyd. 

5 Yr hwn gan hynny sydd yn 
trefnu i chwi yr Yspryd, ac yn 
gwneuthur gwyrthiau yn eich plith, 
«* o weithredoedd y ddeddf, neu o 
wrandawiad ffydd 4 mae? 

6 Megis y credodd * Abraham i 
Dduw, ac y cyfrifwyd iddo yn gyf- 
iawnder. 

7 Gwybyddwch felly mai *y rhai 


| sydd o ffydd, y rhai hynny yw plant 
trwy ffydd Orist, ac nid trwy weith- 


Abraham. 
8 fA'r ysgrythyr yn rhag-weled 


mai trwy ffydd y mae Duw yn. 


cyfiawnhâu y cenhedloedd, a rag- 
efengylodd i Abraham, gan ddy- 
wedyd, “Ynot ti y bendithir yr 
holl genhedloedd. 

9 Felly gan hynny, y rhai sydd o 
ffydd a fendithir gyd âg Abraham 
ffyddlawn. 

10 Canys cynnifer ag y sydd o 


yr wyf yn fy ngwneuthur fy hun | weithredoedd y ddeddf, dan fell- 


yn droseddwr. 


19 Canys yr wyf fi “trwy y ddeddf 
'|J wedi marw i'r ddeddf, fel y bydd- 
.|wn “fyw i Dduw. 


20 Mi *a groeshoeliwyd gyd â 


Christ: eithr byw ydwyf; etto nid 


dith y maent: canys ysgrifenwyd, 


 hMelldigedig yw pob un nid yw 
_ yn aros yn yr holl bethau a ysgrif- 
enir yn llyfr y ddeddf, i'w gwneuth- 


ur hwynt. 


11 Ac ina chyfiawnhêir neb trwy 


myfi, ond Crist sydd yn byw ynof y ddeddf ger bron Duw, eglur yw: 





— 


Anno 


cHeb.T.ll.|. 


' 
apen,5.7. | 
2 rheibiodd, | 


c2Ioan 8, 





d Gen.15. 6. | 
Rhuf. 4, 3. 
Iago 2. 29. 


e Rhuf. 4. 
11, 12, 161. 


fRhuf.9. | 
11. 
ad, 22, 


Act. 3. 25. 


h Deut. 27. 
26. 





1699 


i pen, 2, 16. 


—>—— —— 


Cyfiawnhad trwy ydd. 


Anno 
DOMINI 
58. 





k Heb. 10. 
38. 

1 Ithuf. 4. 4, 
0. a 10. 5, 6. 
all.6. 

m Lef. 18. 5. 


n Ithuf. $. 9. 
2Cor.5.21. 


o Deut. 21. 
yL ny 


P ]os, 92. 15, 


g Heb.9.17. 
3 íestamenl. 


r Gen. 17, 7. 
ad, 8. 


8 1] Cor. 12, 
iL 


| t Exod. 12. 
40, 41, 


u Rhuf. 4, 
13, 14, 


x Rhuf. 8, 
NW 


â mwyach. 


yToan15.22, 
Rhuf.4,15, 
a5. 20, 
WI Ss 


rt Act, 7, 6a. 


n Deut. 5. 9. 
loan l, IT, 
Act.7. 99. 
lTim,2,5. 


b Rhuf. 3, 
9, 19, 23, 
all. 2. 

c ad, 8, 


d Rhuf. 10, 
4, 


oblegid, FY cyfiawn a fydd byw 
trwy ffydd. 

12 ! Â'r ddeddf nid yw o ffydd: 
eithr, . Y dyn a wna y pethau hyn- 
ny, a fydd byw ynddynt. 

13 ^ Crist a'n llwyr-brynodd oddi 
wrth felldith y ddeddf, gan ei 
wneuthur yn felldith trosom: canys 
y mae yn ysgrifenedig, 9 Melldig- 
edig 4w pob un sydd ynghrôg ar 
bren : 

14 Fel y delai bendith Abraham 
ar y Cenhedloedd, trwy Grist Iesu; 
fel y derbyniem Paddewid yr Ys- 


pryd trwy ffydd. 


15 Y brodyr, dywedyd yr wyf ar 


W wedd ddynol; “Cyd na byddo ond 


3ammod dyn, wedi y cadarnhâer, 
nid yw neb yn ei ddirymmu neu 
yn rhoddi atto. 

16 7I Abraham y gwnaethpwyd yr 
addewidion, ac i'w had ef. Nid yw 
yn dywedyd, Ac i'w hadau, megis 
am lawer; ond megis am un, Ac 
i'bh had di, yr hwn yw “ Crist. 

17 A hyn yr wyf yn eì ddywedyd, 
am yr ammod a gadarnhâwyd o'r 
blaen gan Dduw yng Nghrist, nad 
yw y ddeddf, 'oedd bedwar cant a 
deg ar hugain o flynyddoedd wedi, 
yn ei ddirymmu, "i wneuthur yr 
addewid yn ofer. 

18 Canys *os o'r ddeddf y mae yr 
etifeddiaeth, nid yw * hayach or 
addewid: ond Duw a'z rhad-rodd- 
odd i Abraham trwy addewid. 

19 Beth gan hynny yw y ddeddf? 
y Oblegid troseddau y rhoddwyd hi 


| yn ychwaneg, hyd oni ddelai yr had, 


lTim.l,9,)| 


i'r hwn y gwnaethid yr addewid; a 
Ai “a drefnwyd trwy angelion yn 
llaw * cyfryngwr. 

20 A chyfryngwr nid yw i un; ond 
Duw sydd un. 

1 A ydyw y ddeddf gan hynny 
yn erbyn addewidion Duw? Na at- 
to Duw: canys pe rhoisid deddf a 
allasai fywhâu, yn wir o'r ddeddf 
y buasai cyfiawnder. 

92 Eithr Pcyd-gauodd “yr ys- 
grythyr bob peth dan bechod, fel 
y rhoddid yr addewid trwy ffydd 
Iesu Grist i'r rhai sydd yn credu. 

23 Fithr cyn dyfod ffydd, y'n cad- 
wyd dan y ddeddf, wedi ein cyd-gau 
i'r ffydd, yr hon oedd i'w datguddio. 

24 1Y ddeddf gan hynny oedd ein 
hathraw ni at Grist, fel y'n cyfiawn- 
hâid trwy ffydd. 

25 Eithr wedi dyfod ffydd, nid 
ydym mwyach dan athraw, 


1100 


GALATIAID, IV. 


26 Canys chwi oll *ydych blant i 
Dduw trwy ffydd yng Nghrist Iesu. 

27 Canys fcynnifer o honoch ag 
a fedyddiwyd yng Nghrist, £a wisg- 
asoch Grist. 


298 PNid oes nac Iuddew na 


Groegwr, nid oes na chaeth na|i 


rhydd, nid oes na gwrryw na ben- 
yw: canys chwi oll 'un ydych yng 
Nghrist Iesu. 

29 Ac Fos eiddo Crist ydych, yna 
had Abraham ydych, ac ! etifeddion 
yn ol yr addewid. 


PENNOD IV. 

1 Ein bod nì dan y ddeddf hyd, ddyfodiad 
Crist, fel y mae yr etifedd dan ei ymgeledd- 
wr nes ei ddyfod ì'w oed: 5 eithr darfod â 
Grist ein rhyddhâu nâ odd wrth y ddeddf : 
( nad ydym mi gan hynny weision iddî mwy- 
ach. 14 Y mae efe yn cofio ew hewyllys du 
hwynt tu ag alto ef, a'r eiddo yntau tu ag 
attynt hwythau; 22 ac yn dangos mai meib- 
ion î Abraham ydym nâ, o'r wraîg rydd. 

HYN yr wyf yn ei ddywedyd: 
dros gymmaint o amser ag y 
mae yr etifedd yn fachgen, nid oes 

dim rhagor rhyngddo a gwas, er ei 

fod yn arglwydd ar y cwbl; 

2 Eithr y mae efe dan ymgeledd- 


wyr a llywodraethwyr, hyd yr amser j 


a osodwyd gan y tad. 

3 Felly ninnau hefyd, pan oedd- 
ym fechgyn, oeddym gaethion dan 
“ wyddorion y byd: 

4 Ond pan ddaeth cyflawnder yr 
amser, y danfonodd Duw ei Fab, 
cwedi ei wneuthur 9o wraig, * wedi 
ei wneuthur dan y ddeddf; 

5 Fel y prynai y rhai oedd dan y 
ddeddf, ffel y derbyniem y mab- 
wysiad. 

6 Ac o herwydd eich bod yn feib- 
ion, yr anfonodd Duw £ Yspryd ei 
Fab i'ch calonnau chwi, yn llefain, 
Abba, Dad. 

7 Felly nid wyt tì mwy yn was, 
ond yn fab; Pac os mab, etifedd 
hefyd 1 Dduw trwy Grist. 

8 Eithr y pryd hynny, pan oedd- 
ych neb adnabod Duw, 'chwi a 


wasanaethasoch y rhai wrth natur-|! 


iaeth nid ydynt dduwiau. 

9 Ac yn awr, “a chwi yn adnabod 
Duw, ond yn hytrach yn adnabydd- 
us gan Dduw, 'pa fodd yr ydych 
yn troi “drachefn at "yr egwydd- 
orion llesg a thlodion, y rhai yr 
ydych yn chwennych dracheîn o 
newydd eu gwasanaethu ? 

10 "Cadw. yr ydych ddiwrnodau, 
a misoedd, ac amseroedd, a_blyn- 
yddoedd. 


Orist yn rhyddhâw 


Anno 


eIoan 1.12. 
pen. 4. 5. 

f Rhuf. 6. 3. 

£ Rhuf. 13. 


4. 
h Rhuf, 10, 
1 Cor. 12, 
O. 
i Eph. 2. 14, 
15. 


k Gen, ôl, 
aan 
ì Eph. 3. 6. 


a Col, 2, 20, 


b Marcl,15. 
Epb. 1, 10, 


cIoan 1.14. 
Rhuf 
Ph) 2 

d Gen. 3.15. 

eMatt, 5.17. 

f Ioan l. 12, 


pen. 3. 26. 
Eph. 1, 5. 


15, 


h Rhuf. 8. 
16, 17. 


ilCor,12.2. 
Eph. 2.11, 


Kk] Cor, 8. 8. 
al3.l2, 

1 Col. 2. 20. 

2 yn ol. 


m Heb. 7. 
1. 


n Bhai 14, 
Col.2.16.: 








oddi wrth y ddeddf. 


Anno 


DOMINI 


os 


G Mal,2,7. 
Zech. 12. 8. 
r Matt. 10, 
40. 
Ionn 13.20, 
î Thess. 2, 
13. 


2 Rhuf. 10. 
Pn 
v Cor. 11.2. 


3 ein cau ni. 


tl Cor, 4. 


ì*hilem.10. 
lago l, 18. 


4 am dan- 


u Gen, 16, 
15. 


z Gon,21.2, 


y Rhuf, 9, 
T, ô. 
I[eb, 11, 
11. 


8 cyffelyb- 
iaeth. 


9 gyfam- 
mod, 


|l chwi; 


ll Y mae arnaf ofn am danoch, 
rhag darfod i mi boeni wrthych yn 
ofer. 

12 Byddwch fel fyfi, canys yr 
wyf íì fel chwi, y brodyr, attolwg 
ni wnaethoch i mi ddim 
cam, 

13 A chwi a wyddoch mai P trwy 
wendid y cnawd yr efengylais i 
chwi y waith gyntaf. 

14 A'm profedigaeth, yr hon oedd 
yn fy nghnawd, ni ddïystyrasoch, 
ac ni ddirmygasoch; eithr chwi 
am derbyniasoch “megis angel 
Duw, ' megis Orist Iesu. 

15 Beth wrth hynny oedd eich 
dedwyddwch chwi? canys tystio 
yr wyf i chwi, pe buasat bosibl, 
y tynnasech eich llygaid, ac a'u 
rhoisech i mi. 

16 A euthum i gan hynny yn elyn 
i chwi, wrth ddywedyd i chwi y 
gwir î 

17 Y maent yn rhoi “mawr-serch 
arnoch, ond nid yn dda; eithr 
chwennych y maent * eich cau chwi 
allan, fel y rhoddoch fawr-serch 
arnynt hwy. 

18 Eithr da yw dwyn mawr-serch 
mewn peth da yn wastadol, ac nid 
yn unig tra fyddwyf bresennol gyd 
â chwi. 

19 *Fy mhlant bychain, y rhai yr 
wyf yn eu hesgor drachefn, hyd 
oni ffurfier Crist ynoch ; 

20 Ac mi a fynnwn pe bawn yn 
awr gyd â chwi, a newidio fy llais; 
o herwydd yr wyf yn ammeu *o 
honoch. 

21 Dywedwch i mi, y rhai ydych 
yn chwennych bod dan y ddeddf, 
onid ydych chwi yn clywed y 
IO ” 

22 Uanys y mae yn ysgrifenedig, 
fod i Abraham ddau fab: “un Y. 
wasanaeth-ferch, ac “un o'r wraig 
rydd. | 

23 Eithr yr hwn oedd o'r wasan- 
aeth-ferch, *a aned yn ol y enawd; 
ar hwn oedd o'r wraig rydd, trwy 
yr addewid. 

24 Yr hyn bethau ydynt mewn 
“alegori: canys y rhai hyn yw y 
ddau êdestament; un yn ddïau o 
fynydd Sina, yn cenhedlu i gaeth- 
iwed, yr hon yw Agar: 

25 Canys yr Agar yma yw myn- 
ydd Sina yn Arabia, ac y mae yn 
cyfatteb i'r Jerusalem sydd yn 
awr; ac y mae yn gaeth, Aê a'i 
phlant, 





1101 


GALATIAID, V. 


Rhyddid yr cfengyl. 


26 Eithr “ y Jerusalem Ao»n0o uch-| Anno 
od sydd rydd, yr hon yw ein mam DOMEN 


ni oll, 

27 Canys ysgrifenedig yw, * Lla- 
wenhâ, di yr ammhlantadwy, yr hon 
nid wyt yn eppilio; torr allan a 
llefa, yr hon nid wyt yn esgor: 
canys i'r “ unig y mae llawer mwy 
o blant nag i'r hon y mae iddi wr, 

28 A ninnau, frodyr, megis 4 
oedd Isaac, ydym Pblant yr add- 
ewid, 

29 Eithr megis y pryd hwnnw, 
“yr hwn a anwyd yn ol y cnawd 
a erlidiai yr hwn a anwyd yn ol 
yr Yspryd, felly yr awrhon hefyd, 

30 Ônd beth y mae yr “ysgrythyr “pen 2.5 
yn ei ddywedyd? “Bwrw allan y|ec: 
wasanaeth-ferch a'i mab: canys 
imi chaiff mab y wasanaeth-ferch |íIoan 8.2. 
etifeddu gyd â mab y wraig rydd. 

31 Felly, frodyr, nid plant i'r 
wasanaeth - ferch ydym, ond i'r 
wraig rydd. 


PENNOD V. 


l Y mae yn eu hannog hwy â sefyl yn ew 
rhyddid, 9 ac nad arferont enwaediad; 
19 eithr yn hytrach cariad, yr hwn yw cyf- 
lawnder y gyfraith... 19 Y mae yn rhifo 
gweithredoedd y cnawd, 22 a ffrwythau yr 
Yspryd; 295 ac yn eu hannog $ rodio yn yr 
Yspryd. 

a gan hynny yn *yrhydd- 

». id â'r hwn y rhyddhaodd Orist 

ni; ac na ddalier chwi drachefn 

? dan iau caethiwed. 

2 Wele, myfi Paul wyf yn dywed- 
yd wrthych, “Os enwaedir chwi, ni 
lesâ Crist ddim 1 chwi. 

3 Ac yr wyf yn tystiolaethu dra- 
chefn i bob dyn a'r a enwaedir, ei 
fod ef yn ddyledwr ì * gadw yr holl 
ddeddf. 

4 Chwi a aethoch yn ddifudd 
oddi wrth Grist, y rhai ydych yn 
ymgyfiawnhâu yn y ddeddf: chwi 
a syrthiasoch ymaith oddi wrth 
ras. 

5 Canys nyni yn yr Ypsryd trwy 
ffydd ydym yn disgwyl “gobaith |42Tim.4. 
cyfiawnder, 

6 Canys *yng Nghrist Iesu ni all |*j, 
enwaediad ddim, na dïenwaediad ; 
ond fffydd: yn gweithio trwy gar- 1 
iad 


£ EŴs. 2. 2, 
Heb. 12, 
2 
Mat. o. 1 
a 2 2 UN 

8 s, 54, 1, 


T amddifad, 





b Rhuf. 9, 
$. 


c Gon, 21.9, 


eGon. 91. 
lU, l2. 





aloan S.22, 
, haf. 6. 18, 


b Act, 15. 
10. 
pon. 2, 4. 
cAct. 15.1, 
a.l6. O. 


2 wneuthur. 





iad. 

7 Chwi “a redasoch yn dda ; pwy 
ach “rhwystrodd chwi, fel nad 
ufuddhâech i'r gwirionedd ? 

8 Y cynghor Awn nid yw oddi 
“aM yr hwn ísydd yn eich galw 
chwi. 


£1 Oor. 9, 
24, 

bpen,3.l. 

3 gyrrodd 
jn ol, 


î pen. 1, 6. 


— 





Gweithredoedd y cnuwd. GALATIAID, VI. Am haelioni. 





Anno 9 kXY mae ychydig lefain yn lef-| 25 *“Os byw yr ydym yn yr Ys- 


DOMISI | inio yr holl does. pryd, rhodiwn hefyd yn yr Ys- 
10 !Y mae gennyf fi hyder am | pryd. 
danoch yn yr Arglwydd, na syn- | 26 'Na fyddwn wag-ogoneddgar, 
'a<5*|iwch chwi ddim arall: ond "y neb | gan ymannog ein gilydd, gan ym- 
mpen. 1.7. sydd yn eich trallodi A, ddwg farn- | genfigennu wrth ein gilydd. 
edigaeth, pwy bynnag fyddo. 
11A myfi, fodyn os yr enwaed- PENNOD VI. 
lad etto yr wyf yn eì bregethu, 1 Y mae yn eu hannog â ymddwyn yn llariaidd 


n ] Cor. 15. jn , “dd ? i tu ag at frawd a lithrodd; 2 ac 4 ddwyn 
m “paham y'm herlidir eîto? yn wir bob un faich eu gilydd: 6 $ fod yn hael tu 


olCor.1. dynnwyd ymaith dramgwydd y geu dytgawd TO a NN 
SrTroes, k yn gwneuthur da. 12 Y mae yn dangos pa 
PJo.5.25.| 12 PMi a fynnwn, ïe, pe torrid | beth yw amcan y rhai sydd yn pregethu yr 





k 1] Cor. 5. 
6 


Ur ymaith y rhai sydd yn aflonyddu enwaediad. 14 Nad yw efe yn gorfoleddu 
arnoch mewn dîm, ond y'nghroes Crist. 

13 Canys i ryddid y'ch galwyd BRODYR, *os goddiweddir 

t10o.8.9.| chwi, frodyr: yn unig “nac am/fer- dyn ar ryw fai, chwychwi Py 


16 eira, wch y rhyddid yn achlysur i'r | rhai ysprydol, adgyweiriwch y cyf- 

Mh a cnawd, ond "irwy gariad gwasan- ryw un mewn yspryd addfwynder; 
Eid. uan eich eyda me ! | gan dy Trig dy hun, rhag dy 

19 14 Canys *yr ho e a gyf- | demtio dithau. 
N w | 2 Dygwch feichiau eich gilydd, ac 
Iagoe.s. |“ Câr dy gymmydog fel tì dy hun. felly cyflawnwch “ gyfraith Orist. 
'*! | 15 Ond os *cnoì a thraflyngcu | 3 Oblegid “os tybia neb ei fod yn 
Mat». |eich gilydd yr ydych, gwyliwch na | rhyw beth, ac yntau heb fod yn 
Rhuf.13, |ddifethir chwi gan eich gilydd. | ddim, y mae efe yn ei “dwyllo ei 
“. | 16 Ac yr wyf yn dywedyd, " Rhod- | hun. 

| 


pen. D. 2 


:Mat.T. [lawnir mewn un gair, sef yn hwn; 





“Rhur.6. |iwch yn yr Yspryd, ac?na chyflawn- | 4 Eithr “profed pob un ei waith 
5a wch drachwant y cnawd. eì hun; ac yna y caiff orfoledd 
'anwen| 7 Canys y mae y “cnawd yn ynddo ei hun yn unig, ac 'nid 


chwennychu yn erbyn yr Yspryd, mewn arall. 

ar Yspryd yn erbyn y chnawd: a'r | 5 Canys “pob un a ddwg ei faich 
rhai hyn a wrthwynebant eu gilydd, | ei hun. 

zRhuf.7. |*fel na alloch wneuthur beth byn- | 6 A " chyfranned yr hwn a ddysg- 





Ta nag a ewyllysioch. wyd yn y gair â'r hwn sydd yn ei 
'Ebre | 18 Ond 7os gan yr Yspryd y'ch | ddysgu, ym mhob peth da. 
a$.2. _ |arweinir, nid ydych dan y ddeddf. 7 'Na thwyller chwì: ni watworir 


*1Cor,535.| 19 Hefyd “amlwg yw gweithred- | Duw: canys “beth bynnag a hauo 
col.3.5. |oedd y cnawd; y rhai yw, torm- | dyn, hynny hefyd a fêd efe, 
prïodas, godineb, aflendid, anllad- | 8 Oblegid !yr hwn sydd yn hau 
rwydd, | i'w gnawd ei hun, or cnawd a fêd 
20 Delw-addoliaeth, swyn-gyfar- | lygredigaeth: eithr yr hwn sydd 
1gêbm-. |edd, “ casineb, cynhennau, gwŷn- yn hau i'r Yspryd, o'r Yspryd a 
_ fydau, llid, ymrysonau, ymbleidio, | afêd fywyd tragywyddol. 
heresiau, | .9 Eithr "yn gwneuthur daioni na 
21 Cenfigennau, llofruddiaeth,  ddïogwn: canys yn ei iawn bryd y 
meddwdod, cyfeddach, a chyffelyb medwn, "oni ddiffygiwn. 
ir rhai hyn: am y rhai yr wyf fi 10 Am “hynny tra yr ydym yn 
yn rhac-ddywedyd wrthych, megis cael amser cyfaddas, gwnawn dda i 
"10or,6.9.|ag y rhag-ddywedais, “na chaiff y | bawb, ond yn enwedig i'r rhai sydd 
ou... |rhai sydd yn gwneuthur y cyfryw o deulu y ffydd. 








2at.2219. | bethau etifeddu teyrnas Dduw. 11 Gwelwch cyhyd y llythyr a ys- 
bIon 15. | 22 Eithr Pffrwyth yr Yspryd yw, | grifenais attoch â'm llaw fy hun. 
Eph. 5.9. |cariad, llawenydd, tangnefedd, hir-| 12 Cynnifer ag sydd yn ewyll- 
ymaros, cymmwynasgarwch, daioni, | ysio ymdeccâu yn y cnawd, y rhai 
Mau ffydd, addfwynder, * dirwest: hyn sydd yn eich cymmell i'ch en- 


ciTim.1. | 23 “Yn erbyn y cyfryw nid oes waedu; “yn unig fel nad erlidier 
_ ddeddf. hwy oblegid croes Crist. 

24 A'r rhaì sydd. yn eiddo Crist, | 13 Canys nid yw y rhai a enwaed- 
“Rhuf ôe|îa groeshoeliasanb y cnawd, âi, ir, eu hunain yn cadw y ddeddf; 











ll 


wŷniau a'i chwantau. ond ewyllysio y maent enwaedu 
| 


Anno 
DOMINI 
ôs. 


e Rhuf. 8. 
4,. 


f Phil. 2, 3. 


—,. 


a Rhuf, 14, 
l.a l5.l. 


b I Cor. 2, 
15;03. 1. 


c Ioan 13. 
y LlG; JÎ8. 


d 1 Cor. 8. 2. 
pen. 2. 6, 


2 Gr. fedd- 
wl-dwyllo. 

el Oor. 11. 
a | 


tf Edrych 
Luc IS. ) Ui 


8 I Cor. 3.8. 


h ] Cor.9, 
ll, 14, 


i ] Cor. 6.9. 
k Luc 16. 
25. 
Rhuf, 2, 6. 
2 Cor. U. 6. 


1Job4.8. 
Rhuf.$8.13. 


m 2 Thoss. 
a MOn 


n Heb. 12. 
9, O. 
o Ioon 19, 


1 Thess, i). 
A 


P Eph.2.19, 


8 Phil. 3, 
18. 


————  ——  ——  ———_——————— _— —-—-—-—-—-—-—- ——  ——— ———  —— — —  —  —_ ——— — ——— — — —  —  . 


Am etholedigaeth 





DOMINI 
os. 


3 yr ym- 





yn eich cnawd chwi. 
l4 Eithr na atto Duw i mi ym- 


ŷrostiont. | ffrostio ond ynghroes ein Har- 


4 ba. un y. 


r Rhuf. 6. 6, 
pen. 2. 20, 


s]1 Cor. T. 
19, 


en. 2. 6. 
HOT o'l, 
t 2 Cor. 5, 
UU 


Anno 
DOMINI 
64, 





a Rhuf.1.7. 
2Cor. 1.1. 





bGal.1.3. 


o 2Cor.1.3. 
Petr ia os 


2 bethau, 
pen. 6. 12. 


d2Tim.l. 
eOol,l, 22, 


f Rhuf. $, 
29, 30. 

& Rhuf, 8. 
15, 
Gal, 4. 5. 


3 Neu, y 
rhad-gar- 


4 Hyd lyw- 
rael 
cyflawnder 
yr amser- 
oedd t ” 
rynhoi 
“ce ; 





glwydd Iesu Grist, trwy *yr hwn 
ry croeshoeliwyd y byd i mi, a 
minnau i'r byd. 

15 Canys 'yng Nghrist Iesu ni 
ddichon enwaediad ddim, na dïen- 
waediad, ond * creadur newydd. 


EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT YR 


EPHESIAID. 


PENNOD I. 

1 Ar ol cyfarch yr Ephesiaid, 9 a diolch dros- 
tynt, 4 y mae efe yn crybwyll am ein heth- 
oledigaelh ni, 6 a'n mabwysiad trwy ras, 
11 yr hyn yw gwîr gynnon iachawdwriaeth 
dyn: 15 ac.am na ellîr yn hawdd gyrhaedd- 
yd uchder y dirgelwch hwn, 16 y mae yn 
gweddïo ar iddynt ddyfod. 18 î gyflawn wyb- 
odaeth 20 a meddiant o hono yng Nghrist. 

pzUL apostol Iesu Grist trwy 

ewyllys Duw, *at y saint sydd 
yn Ephesus, ar ffyddloniaid yng 

Nghrist Iesu : 

2 . Gras fyddo i chwi, a thangnef- 
edd, oddi wrth Dduw ein Tad, a'r 
Arglwydd Iesu Grist. 

3 “ Bendigedig fyddo Duw a Thad 
ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn 
a'n bendithiodd ni â phob bendith 
ysprydol yn y nefolion 7 /eoedd yng 
Nghrist: 

4 Megis 1 yr etholodd efe ni ynddo 
ef cyn seiliad y byd, fel *y byddem 
yn sanctaidd ac yn ddifeius ger ei 
fron ef mewn cariad : 

5 f Wedi iddo ein rhagluniaethu 
ni 9i fabwysiad trwy Iesu Grist 
iddo ei hun, yn ol boddlonrwydd 
ei ewyllys ef, 

6 Er mawl gogoniant ei ras ef, 
trwy yr hwn *y gwnaeth ni yn 
gymmeradwy yn ^yr Anwylyd: 

7 'Yn yr hwn y mae i ni bryn- 
edigaeth trwy ei waed ef, sef madd- 
euant pechodau, yn ol “cyfoeth ei 
ras ef; 

8 Trwy yr hwn y bu efe helaeth i 


" i ni ym mhob doethineb a deall, 


9 Gwedi iddo hysbysu i ni ddir- 
gelwch ei ewyllys, yn ol ei foddlon- 
rwydd ei hun, yr hon a arfaethasai 
efe ynddo ei hun: 

10 *Fel y'ngoruchwyliaeth " cyf- 
lawnder yr amseroedd, y gallai 


.'grynhôl ynghyd yng Nghrist "yr 


1103 


EPHESIAID, I. 


Anno __| arnoch chwi, fel *y gorfoleddont 


a, mabwysiad. 


16 "A chynnifer ag a rodiant yn 
ol y rheol hon, tangnefedd arnynt 
a thrugaredd, ac ar “ Israel Duw. 














l7 O hyn allan na flined neb fi: x Rhuf mg 
canys 7 dwyn yr wyf fi yn fy nghorph | pen. 3.9 
nodau yr Arglwydd Iesu. Phil. 3.3 
18 Gras ein Harglwydd Iesu Grist | 9 
a fyddo gyd â'ch yspryd chwi, 
frodyr, Amen. 
T At y Galatiaid yr ysgrifenwyd o Rufain. 
holl bethau sydd yn y nefoedd, ac | M9. 
ar y ddaear, ynddo ef: 64. 
ll Yn yr hwn $y'n dewiswyd |sNeu,y 
hefyd, wedi ein rhagluniaethu yn| cm 
ol arfaeth yr hwn sydd yn gweithio ! ic, 
pob peth wrth gynghor ei ewyllys m... 
ei hun : Col. 1. 12. 
12 Fel y byddem ni er mawl i'w 
ogoniant ef, y rhai o'r blaen a, $ o- , Smmddir- 
beithiasom yng Nghrist. “neth 
13 Yn yr hwn y gobeithiasoch 
chwithau hefyd, wedi i chwi glyw- 
ed gair y gwirionedd, efengyl eich 
iachawdwriaeth: yn yr hwn hefyd, 
wedi i chwi gredu, Py'ch seliwyd "Cor 
trwy Lân Yspryd yr addewid ; | pen. 4. 30. 


14 1Yr hwn yw 'ernes ein heti- 420.55. 
feddiaeth ni, hyd " bryniad *yy pwr- |: Luc. 
cas, i fawl ei ogoniant ef. a 








Rhuf. 8.29. 

15 O herwydd hyn minnau hefyd, ! pen 4 99 
"wedi clywed eich ffydd yn yr Ar-| aab 
glwydd Iesu, a'ch cariad tu ag at .ce LA. 
yr holl saint, Philem. 5. 
16 *Nid wyf yn peidio â dïolch 'Rhuf1.9. 


Phil, 1. 3, 
drosoch, gan wneuthur coffa am| 4 


danoch yn fy ngweddïau ; | o 
17 Ar "i Dduw ein Harglwydd|s 
Iesu Grist, Tad y gogoniant, roddi v,Ioan 20. 
i chwi Yspryd doethineb a dat-| 
guddiad, trwy ei adnabod ef: 
18 Wedi goleuo llygaid eich medd- 
yliau; fel y gwypoch beth yw go- 
baith ei alwedigaeth ef, a pheth yw 
golud gogoniant ei etifeddiaeth ef 
yn y saint, 
19 A pheth yw rhagorol fawredd 
ei nerth ef tu ac attom ni y rhai 
ŷm yn credu, *yn ol gweithrediad pen 57. 
nerth ei gadernid ef; 59 eì nerthol 
20 Yr hon a_ weithredodd efe yng gg” 
Nghrist, pan Jy cyfododd ef o J^? 
feirw, ac “a'i gosododd i eistedd ar "Fe! 
ei ddeheulaw ei hun yn y nefolion 
leoedd, 


Tachawdwriaeth 


Anno 
DOMINI 
64, 


a Phil. 2. 9, 


Or 2. 


Í I Cor. 12. 6. 
en, 4. 10, 
lu o. Ll 


li â Col, 2 13. 


| b1 Cor. 6. 
EU 





c pen. 6. 12, 


| & nen. 5. 6. 
Col. 3. 6. 
o Tit, â, 3. 


f Ps. 51. 5, 
lihuf. 5, 
12, 14, 


E Ithuf. 10, 
12. 


b Rhuf, 5, 
6. 8, 10. 

i Rhuf, 6. 
4.0. 
Col. 2, 12, 
13,43. 1,3. 


k Act,15.11. 
Tit. Os 5. 
2 paun yr. 


I Rhuf. 4,16. 
m Matt, IG. 


PlCor.12.2, 
pen. 6. 8. 
Col. 1. 21. 


:21*Goruwch pob P tywysogaeth, ac 
awdurdod, a gallu, ac arglwydd- 
iaeth, a phob enw a enwir, nid yn 


|unig yn y byd hwn, ond hefyd yn 


yr hwn a ddaw : 

22 Ac “a ddarostyngodd bob peth 
dan ei draed ef, ac a'i rhoddes ef 
“yn ben uwch law pob peth i'r 


. | eglwys, 


23 “Yr hon yw ei gorph ef, ei 


'Igyflawnder ef, fyr hwn sydd yn 


cyflawni oll yn oll. 


PENNOD II. 
1 Trwy gyffelybu yr hyn oeddym nâ wrth 3 

naturiaeth â'r hyn ydym nâ 5 (rwy ras, 10 

y mae yn dangos ddarfod ein creu mâ $ 

weithredaedd. da; 19 a chan ein bod nî 

wedî eîn dwyn yn agos trwy Grist, na ddylem 
ni fyw megis 11 Cenhedloedd, ac 12 es- 
troniaid gynl; ond megis 19 cyd-ddinas- 
yddion â'r saint, a theulu Duw. 
A CHWITHAU a fywhaodd, efe, 
pan oeddych feirw mewn cam- 
weddau a phechodau ; 

2 P Yn y rhai y rhodiasoch gynt 
yn ol helynt y byd hwn, yn ol 
“tywysog llywodraeth yr awyr, yr 
yspryd sydd yr awrhon yn gweithio 
“ym mhlant anufudd-dod ; 

3 *Ym mysg y rhai hefyd y bu 
ein hymarweddiad nì oll gynt, yn 
chwantau ein cnawd, gan wneuthur 
ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau ; 
ac 'yr oeddym ni wrth naturiaeth 
yn blant digofaint, megis eraill. 

4 Eithr Duw, £yr hwn sydd gyf- 
oethog o drugaredd, o herwydd ei 
fawr gariad trwy yr hwn y carodd 
efe ni, 

5 hI6ê, pan oeddym feirw mewn 
camweddau, a'n !cyd-fywhaodd ni 
gyd â Christ, (F irwy ras *yr ydych 
yn gadwedig ;) 

6 Ac a'm cyd-gyfododd, ac a'm 
gosododd i gyd-eistedd yn y nefol- 
lon /eoedd yng Nghrist lesu: 

7 Fel y gallai ddangos yn yr oes- 
oedd a ddeuai, ragorol olud ei 
ras ef, trwy e«ê gymmwynasgarwch 
i ni yng Nghrist Iesu. 

8 Canys írwy ras yr ydych yn 
gadwedig, !trwy ffydd; a hynny 
nid o honoch eich hunain: "rhodd 
Duw ydyw : 

' 9 PNid o weithredoedd, fel nad 


:. | ymffrostiai neb, 


10 Canys “ei waith ef ydym, wedi 


5. ein creu yng Nghrist Iesu ì weith- 
3,5. redoedd da, y rhai a rag-ddarparodd 


Duw, fel y rhodiem ni ynddynt. 
ll Am hynny Pcofiwch, a chwi 
gynt yn Genhedloedd yn y enawd, 


EPHESIAID, II 


Jaen ; 


y rhai a elwid yn ddïenwaediad, 


gan yr hyn a elwir enwaediad o 
waith llaw yn y cnawd ; 

12 Eich bod chwi y pryd hwnnw 
heb Grist, :wedi eich dïeithrio oddi 
wrth wladwriaeth Israel, ac yn es- 
troniaid oddi wrth "ammodau yr 
addewid, heb obaith gennych, ac 
heb Dduw yn y byd: 

13 Eithr yr awrhon yng Nghrist 
Iesu, chwychwi, y rhai oeddych 
gynt ym mhell, a wnaethpwyd yn 
agos trwy waed Crist. 

14 Canys “efe yw ein tangnefedd 
ni, *yr hwn a wnaeth y ddau yn un, 


ac a ddattododd ganol-fur y gwa- | ic 


haniaeth rhyngom ni; 

15 "Ac a ddirymmodd trwy ei 
gnawd ei hun y gelyniaeth, sef 
deddf y gorchymynion mewn or- 
deiniadau, fel y creai y ddau ynddo 


rwy ras. 





Anno 
DOMINI 
64. 





GEzec. 13.9, 


r Rhuf, 9, 
4, 8. 


Gal, 3. 28, 
u Col. 2. 14, 


ei hun yn un dyn *newydd, gan |:2Cor5. 


wneuthur heddwch ; 

16 Ac fel y cymmodai y ddau â 
Duw ?yn un corph trwy y groes, 
ì wedi lladd y gelyniaeth * trwyddi 


i. 
17 Ac efe a ddaeth, ac *a bregeth- | «in: 


odd dangnefeddi chwi y rhai pell, 
ac ?i'r rhai agos. 

18 Oblegid “trwyddo ef y mae 1 ni 
ein dau ddyfodfa mewn un Yspry 
at y Tad. 

19 Weithian gan hynny nid ydych 
chwi mwyach yn ddïeithriaid a 
dyfodiaid, ond “yn gyd-ddinasydd- 
ion â'r saint, ac *yn deulu Duw ; 


20 Wedi eich 'goruwch-adeiladu 1 


£ ar sail yr apostolion a'r prophwydi, 
ac Iesu Grist ei hun * yn ben congl- 


91 Yn yr hwn y mae yr holl 
adeilad wedi ei chymmwys gyd- 
gyssylltu, yn cynnyddu “yn deml 
sanctaidd yn yr Arglwydd : 

22 !'Yn yr hwn y'ch cyd-adeil- 
adwyd chwithau yn breswylfod i 
Dduw trwy yr Yspryd. 

PENNOD III. 
1 Darfod hysbysu Paul, trwy ddatguddiad, 

5 guddiedig ddirgelwch 6 cadwedigaeth y 

Cenhedloedd ; $ ac mai iddo ef y rhoisid y 

gras i'w 9 bregethu ef. 19 Y mae yn dy-. 

muno arnynt na lwfrhaont oblegid ei flân- 
derau ef; 14 ac yn gweddïo 19 ar iddynt 
wybod mawr garïad Duw tu ag allynt. 


ER mwyn hyn, myfi Paul, * carch- 


aror [esu Grist ? trosoch chwi 3 


y Cenhedloedd ; 
: 2 Os clywsoch am “* oruchwyliaeth 


gras Duw, *$yr hon a roddwyd i mi U 


tu ag attoch chwi: 


Gal, 6. 15. 


7 Col. 1. 22, 


z Rhuf. 6. 
6.a.8,. 
Col, 2. 14. 

9Neu,ynddo 

n. 


a Es. 57. 19, 
Zech9. 10, 

b Ps. 14S, 
14. 


c Rhuf, 5.2, 


1] Petr 2, 5. 


apen.4. 1. 
Phil.1,7, 
13, l4, 16, 

Col, 


d Phil, 3. 20. 
Heb.12.22, 
23. 

€ Gal. 6. 10, 


a 13. 
Gal, 1. 16. 





I104 





Dirgelwch galwad 












Anno | 8*Mai trwy f ddatguddiad yr hys- 
A Pn bysodd £efei mì y dirgelwch, (Pmegis 


yr ysgrifenais o'r blaen ar ychydig 
eiriau, 


eAct.22,17, 
2l. 


e Rhuf. | 4 Wrth yr hyn y gellwch, pan 
cL 1. se. | ddarllenoch, wybod fy neall i yn 
bpen.1.9, |nirgelwch Crist.) 


5 'Yr hwn yn oesoedd eraill nid 
eglurwyd i feibion dynion, fel y 
mae yr awrhon wedi ei ddatguddio 
I'w sanctaidd apostolion ai bro- 
phwydi trwy yr Yspryd ; 


i Act. 10. 28. 


kGal5.2S| 6 Y byddai y Cenhedloedd “yn 
pen. 2. u. gyd-etifeddion, ac !yn gyd-gorph, 
pen. 2, 15, 


ac "yn gyd-gyfrannogion o'i addew- 
id ef yng Nghrist, trwy yr efengyl; 

7 Tr hon y'm gwnaed i yn wein- 
idog, "yn ol rhodd gras Duw yr 
hwn a roddwyd i mi, yn ol 9grym- 
mus weithrediad ei allu ef. 


nm 
m Gal, 3.14, 


| n Rhuf, 1.5. 
open, l. 19, 


P100or.15.| 8 I mi, Py llai na'r lleiaf o'r holl 
1Tm.1. |saint, y rhoddwyd y gras hwn, “i 
a Gal. 1.16, | efengylu ym mysg y Cenhedloedd 
»25  |anchwiliadwy olud Crist ; 
9 Ac i egluro i bawb beth gw 
':.3 ., jcymdeithas "y dirgelwch, yr hwn 
“ ' joedd guddiedig o ddechreuad y 
'Ps5.5. |byd yn Nuw, *yr hwn a greodd bob 
Heb.i.?. | peth trwy Iesu Grist: 
'LPerl. | ]0 *Fel y byddai yr awrhon yn 
u Rhuf.8. |hysbys i'r "tywysogaethau ac i'r 
en.1.21, |awdurdodau yn y nefolion /eoedd, 
a2 "3" | brwy yr eglwys, fawr amryw ddoeth- 
ineb Duw, 

ll Yn ol yr arfaeth dragywyddol 
yr hon a wnaeth efe yng Nghrist 
Iesu ein Harglwydd ni: 

12 Yn yr hwn y mae ìi ni hyfdra, 

<pen.2.1S.| a, “dyfodfa mewn hyder, trwy ei 
ffydd ef. 

'bn1ê22 137O herwydd paham yr wyf yn 

I Tness.3.| dymuno na lwfrhaoch oblegid fy 

zad.t. _ |mlinderau i “drosoch, yr hyn yw 
eich goconiant chwi. 

14 O herwydd hyn yr wyf yn 
plygu fy ngliniau at Dad ein Har- 
glwydd Iesu Grist, 

“dadogaeth. | 15 O'r hwn yr enwir yr holl *deulu 
yn y nefoedd ac ar y ddaear, 

16 Ar roddi o hono ef i chwi, yn 

*Thuf.o, |ol “cyfoeth ei ogoniant, fod wedi 


ymgadarnhâu mewn nerth, trwy ei 
Yspryd ef, yn ?y dyn oddi mewn ; 

17 Ar fod Orist yn trigo trwy ffydd 
yn eich calonnau chwi ; 

18 Fel y galloch, €wedi eich 
gwreiddio a'ch seilio mewn cariad, 
amgyflred gyd â'r holl saint, beth 
yw y lled, ar hŷd, a'r dyfnder, a'r 
uchder ; 

19 A gwybod carìad Orist, yr 


1105 


pen. 1.7. 

Phil, 4, 19, 
b Rhuf. 7. 

2 Cor. 4.16, 


cCol,2,7. 


EPHESIAID, IV. 





hwn sydd uwch law gwybodaeth, 
fel y'ch cyflawner â holl gyflawnder 
Duw. 

20 Ond J1i'r hwn a ddichon wneuth- 
ur yn dra rhagorol, y tu hwnt i bob 
peth yr ydym ni yn eu dymuno, neu 
yn eu meddwl, yn ol y nerth sydd 
yn gweithredu ynom ni, 

21 Iddo ef y byddo y gogoniant 
yn yr eglwys trwy Grist Iesu, dros 
yr holl genhedlaethau, hyd. yn oes 
oesoedd. Amen. 


PENNOD IV. 

1 Ymae yn eu hannog hwynt î undeb ; Y ac yn 
dangos bod. Duw yn rhoddi amryw 11 ddon- 
iau $ ddynion, er mwyn lô adeiladaeth ei 
eglwys, a'â 16 chynnydd yng Nghrist. W Y 
mae yn eu galw hwynt oddi wrth ammhur- 
deb y ceuhedloedd, 24 â wisgo y dyn newydd; 
20 ac 4 fwrw ymaith gelwydd, 29 ac ymad- 
rodd Uygredig. 


EISYF gan hynny arnoch yr 
wyf íi, **y carcharor yn yr 


Arglwydd, Par rodio o honoch yn|; 


Ma i'r alwedigaeth y'ch galwyd 
iddi, 

2 “Gyd â phob gostyngeiddrwydd 
ac addfwynder, ynghyd â hir-ym- 
aros, gan oddef eich gilydd mewn 
cariad ; 

3 Gan fod yn ddyfal i gadw un- 
deb yr Yspryd ymnghwlwm tang- 
nefedd. 

4 Un corph sydd, ac *un Ys- 
pryd, megis ag y'ch galwyd yn un 
gobaith eich galwedigaeth ; 

5 fUn Arglwydd, un ffydd, un 
bedydd, 

6 “Un Duw a Thad oll, yr hwn 
sydd goruwch oll, a thrwy oll, ac 
ynoch oll. 

7 Eithr ^i bob un o honom y rhoed 
gras, yn ol mesur dawn Crist. 

8 O herwydd paham y mae efe 
yn dywedyd, 'íPan ddyrchafodd i'r 
uchelder, “efe a gaethiwodd *gaeth- 
iwed, ac a roddes roddion i ddynion. 

9 (Eithr efe a ddyrchafodd, beth 
yw ond darfod iddo hefyd ddis- 
gyn yn gyntaf ì barthau isaf y 

daear? 

10 Yr hwn a ddisgynodd, yw yr 
hwn hefyd a esgynodd goruwch yr 
holl nefoedd, " fel y * cyflawnai bob 
peth.) 

ll " Ac efe a roddes rai yn apos- 
tolion, a rhai yn brophwydi, a rhai 
9yn efengylwyr, a rhai yn fugeil- 
iaid ac P yn athrawon ; 

12 I berffeithio y saint, ì waith y 
weinidogaeth, i adeilad “corph Crist: 


13 Hyd oni ymgyfarfyddom oll 





y Cenhedloedd. 


Anno 
DOMI1NI 
64. 





d Rhuf. 16, 
am 
Judas 24, 


apen.3.l. 

2 curcharor 
yr. 

b phil.1.97, 

Col. 1. 10. 

1 Thoess. 2. 

ye, 


c Col. 2. 12, 
14, 


d Rhuf.12, î 
e1Cor.12.4, 


Í 1 Cor. 8. 6, | 
(o 302, B'r 


£ Mal. 2.10. 


lCor.12.6. í 


bh Rhuf, 12, 
1 Cor. Mo 
11. 


i Ps. 68. 18. 


k Col. 2.15. 
3 Laws o 
gaethion. 


lloan 3.13. | 


m Act. 2. 99, 


4 llanwad. 


nlCor.12. | 
2s. 





| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





—- UU ———— 


o Act. 21.8. | 


2 'Tim,4, 5, 
pn 12. 


9 pen. 1, 29. 
Col. 1, 24, 


m———  ŶŶŴ______ 


—..e lo bb. 8. __ __ _______________^_Ô^_Â^__.,__^__,3,,, —_. s.n,i.,ÌÍ. --.[ïÏïSL.  n.Ŵ_R  .'.. .  .Ŵ.Ŵ._. .Ŵ.__.._..,,__—_— _—_—_ —_— _s ui íy» —b—— 


Amnog î sancteiddrwydd 


Anno 


: 5yn undeb ffydd, a_ gwybodaeth 


Are Mab Duw, yn wr perffaith, at fesur 


6i. 
6 maintioli. 


20. 
& Heb. 13. 9 


$ oedran cyflawnder Orist: 
14 Fel na byddom mwyach "yn 


î' |blantos, *yn bwhwmman, ac yn ein 


cylch-arwain â phob awel dysgeid- 


'liaeth, trwy hocced dynion, trwy 


7 iwyll. 

tZech.8. 106. 

8 eirwir. 

u pen. l. 22. 
Lo, Od. 

z'Uol. 1, 18, 

Jj Col. 2. 19. 


9 cysswlll. 





gyfrwysdra i gynllwyn "i dwyllo: 

15 Eithr, *gan fod yn *gywir mewn 
cariad, “cynnyddu o honom iddo 
ef ym mhob peth, *yr hwn yw y 
pen, sef Crist : 

16 7O'r hwn y mae yr holl gorph 
wedi eì gyd-ymgynnull a'i gyd-gys- 
sylltu, irwy bob * cymmal cynhal- 
iaeth, yn ol y nerthol weithrediad 
ym mesur pob rhan, yn gwneuthur 
cynnydd y corph, i'w adeiladu ei 
hun mewn cariad. 

l7 Hyn gan hynny yr wyf yn ei 
ddywedyd, ac yn ei dystiolaethu 


:1Petr4.3. yn yr Arglwydd, “na rodioch chwi 


a Rhuf. 1. 
21. 


b pen. 2. 12. 


2 galed- 
rwydd, 

c Rhuf. l. 
o 


24, 26. 


e Col. 2. 11. 
3.8 


mwyach fel y mae y Cenhedloedd 
eraill yn rhodio, *yn oferedd eu 
meddwl, 

18 Wedi tywyllu ew deall, P wedi 
ymddïeithrio oddi wrth fuchedd 
Dduw, trwy yr anwybodaeth sydd 
ynddynt, irwy *“ddallineb eu calon: 

19 Y rhai wedi diddarbodi, $a 


anne 1. | ymroisant i drythyllwch, ì wneuthur 


pob aflendid yn unchwant. 

20 Eithr chwychwi, nid felly y 
dysgasoch Grist ; 

91 Os bu i chwi ei glywed ef, ac 
os dysgwyd chwi ynddo, megis y 
mae y gwirionedd yn yr Iesu : 

22 “Dodi o honoch heibio, o ran 


IPetr21.| fyr ymarweddiad cyntaf, £yr hen 


fyen. 2.2, 3. 
l Petr 4,3. 


ddyn, yr hwn sydd lygredig yn ol 


SRhuf.6.6. | y chwantau twyllodrus; 


"i 12. 


1 Rhuf. 6. â. 
2Cor.5.17, 


$ a, sanet- 
eiddrwydd 
y gwirion- 
edd. 

k Zech, 8. 16. 

4 gyd â'i. 

I Rhuf,12.5. 


m Ps, â, â, 
â 00.8. 


n Iago 4.7. 
1 Petr 5.9. 


o Act.20. 35. 
l Thess, 4. 


1l. 
2 Thess. 3. 
8, 11, 12. 

5 roddi. 

P pen. 5. 4, 


93 Ac Pymadnewyddu yn yspryd 
eich meddwl ; | 

24 A gwisgo y dyn newydd, yr 
hwn yn ol Duw a grêwyd mewn cyf- 
iawnder *a gwir sancteiddrwydd. 

25 O herwydd paham, gan fwrw 
ymaith gelwydd, “dywedwch y gwir 
bob un * wrth ei gymmydog: obleg- 
id ! aelodau ydym i'n gilydd. 

26 mDigiwch, ac na phechwch: na 
fachluded yr haul ar eich digofaint 
chwi: 

27 Ac "na roddwch le i ddiafol. 

28 Yr hwn a ladrattaodd, na lad- 
ratted mwyach: eithr yn hytrach 
9 cymmered boen, gan weithio â' 
ddwylaw yr hyn sydd dda; fel y 
byddo ganddo beth i'w * gyfrannu 
i'r hwn y mae angen arno. 

29 P Na ddeued un ymadrodd llygr- 


n06 


EPHESIAID, V. 


edig allan o'ch genau chwi, ond 4 y 
cyfryw un ag a fyddo da i adeiladu 
yn fuddiol, fel y paro ras i'r gwran- 
dawyr. 

30 Ac 'na thristêwch Lân Yspryd 


Duw, *trwy yr hwn y'ch seliwyd|1' 


hyd ddydd * prvnedigaeth. 
31 “Tynner ymaith oddi wrthych 


bob chwerwedd, a llid, a dig, a|«c 


llefain, a. chabledd, gyd â phob 
drygioni : 


32 *A byddwch gymmwynasgar | 10 


i'ch gilydd, yn dosturiol, 7 yn madd- 


eu i'ch gilydd, megis y maddeuodd | u 


Duw * er mwyn Crist i chwithau. 


PENNOD V. 

2 Ar ol cynghorion cyffredinol î garu ew gil- 
ydd, 9 ac î ochelyd godineb, & a phob aflen- 
did, T ac 4 beidio & chyttal â'r annuwiol, 15 
ac i rodio yn ddïesgeulus, 18 ac î fod yn 
llawn o'r Yspryd; 22 y mae efe yn dyfod at 
ddyledion gwahanredol: pa fodd y dylaî 
gwragedd, ufuddhâu i'w gwŷr, 25 a gwŷr 
garu eu gwragedd, 92 megis y mae Crist 
yn caru ei eglwys. 


a [> YDDWCH gan hynny ddilyn- 


wyr Duw, fel plant anwyl ; 

9 A Prhodiwch mewn cariad, 
“megis y carodd Orist ninnau, ac 
a'i rhoddodd ei hun drosom ni, yn 
offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl 
peraidd. 

3 Eithr *godineb, a phob aflendid, 


neu gybydd-dra, na enwer chwaith | s,& 


yn eich plith, megis y gweddai ì 
saint ; 

4 “Na *serthedd, nac ymadrodd 
ffol, na choeg ddigrifwch, pethau 
nid ydynt weddus: eithr yn hytrach 
rhoddi dïolch. 

5 Canys yr ydych chwi yn gwybod 
hyn, am fbob putteiniwr, neu aflan, 
neu gybydd, “yr hwn sydd ddelw- 
addolwr, nad oes iddynt etifedd- 
iaeth yn nheyrnas Crist a Duw. 

6 .Na thwylled neb chwi â geiriau 
ofer: canys oblegid y pethau hyn 
îy mae digofaint Duw yn dyfod “ar 
blant yr *anufudd-dod. 

7 Na fyddwch gan hynny gyfran- 
nogion â hwynt. 


9 Canys yr oeddych chwi *gynt yn 4rywamser, 


dywyllwch, ond yr awrhon ! goleuni 
ydych yn yr Arglwydd: rhodiwch 
fel " plant y goleuni; 


9 (Canys "ffrwyth yr Yspryd sydd |s Gaì.5.22. 


ym mhob daioni, a chyfiawnder, a 
gwirionedd ;) 


10 Gan brofi * beth sydd gymmer- | tut I> 


adwy gan yr Arglwydd. 
ll Ac Pna 


a, chariad brawdol. 








Anno 
DOMINI 
64. 


8 Col, 4. G, 


r Es. 7.19. 


t Luc 21. 2S, 


x2 Corn2. 
Col. 3. 12, 
13 


y Ma1t.6.14. 
PL ll. 


6 ym 
Nghrist. 





a Matt.5.45, 


b Ioan 19, 
ot. a15.12. 
c Gal, 2. 20. 
Heb. 9. 14, 


d Col, 3. 5. 
1 Thess. â, 
, &Cc. 


e Matt. 12. 


pen. 4.29. 
2 brynti. 


fl Cor. 6. 9, 
Gal. 5. 21. 
E Col. 9. 5. 


h. Matt. 24. 
â. 
Col. 2. â, 8, 
13. 

i Rhuf.l.lS. 

k pen. 2. 2. 


$ anghred- 
iniaeth. 


12 Cor.3. 18, 
l Thess. 5. 
HR 


m Luc 16. 8. 





P] Cor.5. 9, 


fydded i chwi gyd-gyf- â Rhuf, 6 


cillach â 1!gweithredoedd anffrwyth- | Gai o. | 





Dyled gwŷr a gwragedd. 





9 y dat- 
guddier. 


6 mae yn. 

& Es. 60, 1. 
Rhuf. 13, 
T1, 12, 

t Ioan 5. 25. 
Rhuf. 6. 4, 


pen. 2. 5, 
Col. 3. 1. 

u Col. 4. 5, 

7 Edrych- 
wch. 

x Preg. 11.2, 
Ioan 12.35, 
pen. 6. 12. 
Gal. 6. 10. 


7 Rhuf. 12. 
o. 


z Diar, 20. 1. 
a.23. 20. 
Luc 21.31. 


a Col. 9. 16. 
lago 5.12. 


b Ps, 31.1. 
1 Thess. 5. 
18. 


c Heb. 13. 
15. 
1 Potr 2, 5. 
a4.il. 

d] Petr 5.5, 
























f pen. 6. 5. 


i pen. 1. 23, 


k Col. 3. 20, 
22 


Tit. 2, 9. 
1 Col. 2. 19. 
1 Petr 3.7. 


m Gal. 1, 4, 
ad, 2. 


n foan 3. 5. 
EL ib, cs Or 
Heb, 10.922, 
1l Ioan 5. 6. 
oIonn15.9. 

GU. 17. 

8 egliwys 
ogoneddus 
iddo ci hun, 
heb, &c, 

P Can. 4. T7. 
Col. 1. 22, 


lawn y tywyllwch, eithr yn hytrach 
argyhoeddwch hwynt. 

12 Canys brwnt yw adrodd y 
pethau a wneir ganddynt hwy yn 
ddirgel. 

13 Eithr "pob peth, wedi 5 yr argy- 
hoedder, a eglurir gan y goleuni: 
canys beth bynnag sydd yn egluro, 
goleuni yw. 

14 O herwydd paham y êmae efe 
yn dywedyd, * Deffro di yr hwn wyt 
yn cysgu, a *chyfod oddi wrth y 
meirw ; a Christ a oleua i fì. 

15 "7" Gwelwch gan hynny pa fodd 


yr*rhodioch yn ddïesgeulus, nid fel 


annoethion, ond fel doethion ; 

16 Gan brynu yr amser, * oblegid 
y dyddiau sydd ddrwg. 

17 Am hynny na fyddwch annoeth- 
ion, eithr 7yn deall beth yw ewyllys 
yr Arglwydd. 

18 Ac “na feddwer chwi gan win, 
yn yr hyn y mae gormodedd: eithr 
llanwer chwi â'r Yspryd; 

19 Gan lefaru wrth eich gilydd 
“mewn psalmau, a hymnau, ac 
odiau ysprydol; gan ganu a phyngc- 
io yn eich calon i'r Arglwydd ; 

20 *Gan ddïolch yn wastad i Dduw 
a'r Tad am bob peth, “yn enw ein 
Harglwydd Iesu Grist; | 

91 “Gan ymddarostwng i'ch gil- 
ydd yn ofn Duw. 

22 “Y gwragedd, ymostyngwch i'ch 


. |gwŷr prïod, “megis i'r Arglwydd. 


23 Oblegid &y gwr yw pen y 
wraig, megis ag y mae “ Crist yn 


'|ben i'r eglwys; ac efe yw Iachawd- 
U“s | Wr 'y corph. 


24 Ond fel y mae yr eglwys yn 
ddarostyngedig i Grist, felly hefyd 
bydded y gwragedd i'w gwŷr prïod 
£ym mhob peth. 

25 !Y gwŷr, cerwch eich gwrag- 
edd, megis ag y carodd Orist yr 
eglwys, ac ai rhoddes ei hun 
drosti ; 

26 Fel y sancteiddiai efe hi, a'i 
glanhâu "â'r olchfa ddwfr trwy y 
gair; 

27 Fel y gosodai efe hi yn * ogon- 
eddus iddo ei hun, yn eglwys P heb 
arni na brycheuyn na chrychni, na 
dim o'r cyfryw; ond fel y byddai 
yn sanctaidd ac yn ddifeius. 

28 Felly y dylai y gwŷr garu eu 
gwragedd, megis eu cyrph eu hun- 
ain. Yr hwn a garo ei wraig, sydd 
yn ei garu eì hun. 

29 Canys ni chasaodd neb erioed 
eì gnawd ei hun; eithr ei fagu a'i 


1107 


EPHESIAID, VI. 


| 


| 


— 


feithrin y mae, megis ag 4y mae yr _ Anno 


Arglwydd am yr eglwys: 

30 Oblegid “aelodau ydym o'i 
gorph ef, o'i gnawd ef, ac Oi es- 
gym ef. 

31 "Am hynny y gâd dyn ei dad 
ai fam, ac y glŷn wrth ei wraig, 
a hwy a fyddant ill dau yn un 
cnawd. 

32 Y dirgelwch hwn sydd fawr: 
eithr am Grist ac «mm yr eglwys yr 
wyf fi yn dywedyd. 

33 Ond chwithau hefyd cymmain 
un, felly cared pob un o honoch ei 
wraig, fel ef ei hunan; a'r wraig 
edryched ar iddi berchi ei gwr. 

PENNOD VI. 


1 Dyledswydd plant tu ag at eu rlŵenâ, 5 a 
gweision tu ag at ew harglwyddi. 10 Mai 
milwriaeth yw ein bywyd nî, 12 nid yn unig 
yn erbyn cîg a gwaed, eithr hefyd yn erbyn 
gelynion ysprydol. 19 Cyflawn arfogaeth 
Cristion, 18 a'r modd yr arferir hi. 21 
Canmol Tychicus. 


AZ PLANT, ufuddhêwch i'ch 
rhïeni yn yr Arglwydd: canys 
hyn sydd gyfiawn. 

2 P Anrhydedda dy dad a'th fam, 
(yr hwn yw y gorchymyn cyntaf 
mewn addewid ;) 

8 Fel y byddo yn dda i íi, ac fel y 
byddech hir-hoedlog ar y ddacar. 

4 A “chwithau dadau, na yrrwch 
eich plant i ddigio; ond “maeth- 
wch hwynt yn addysg “ac athraw- 
iaeth yr Arglwydd. 

5 *Y gweision, ufuddhêwch i'r 
rhai sydd arglwyddi i chw yn o 
y cnawd, gyd âg ofn a dychryn, 
yn symlrwydd eich calon, megis I 
Grist; 

6 Nid â golwg-wasanaeth, fel bodd- 
lonwyr dynion, ond fel gweision 
Crist, yn gwneuthur ewyllys Duw 
o'r galon ; 

7 Trwy ewyllys da yn gwneuthur 
gwasanaeth megis i'r Arglwydd, ac 
nid i ddynion : 

8 fGan wybod mai pa ddaioni 
bynnag a wnelo pob un, hynny a 
dderbyn cfc gan yr Arglwydd, pa 
un bynnag ai caeth ai rhydd fyddo. 

9 A chwithau “feistriaid, gwnewch 
yr un pethau tu ag attynt hwy, gan 
roddi bygwth heibio: gan wybod 
fod eich Arglwydd *chwi a hwy- 
£hau yn y nefoedd; ac *Pnid oes 
derbyn wyneb gyd âg ef. 

10 Heb law hyn, fy mrodyr, ym- 
nerthwch yn yr Arglwydd, ac 'yng 
nghadernid ei allu ef. 
11 FGwisgwch holl arfogaeth Duw, 


b—d 
B2 bl 


———  — . o -.-— 


Dyled plant a rhieni. 


DOMINI 
64, 
g]1 Cor. 6. 
Jl) cn dl), 47 


r Gcn.2. 24, 
Matt, 10. 5. 
Marc 10.7, 
1 Cor.6,16. 


a Col, 3. 20, 


b Exod, 20. 
ga, 

Deut. 5.16. 

a, 27. 16. 

Matt.15.4, 

Marc 7. 10. 


c Col, 3. 21, 
d Dout. 6. 7, 


0. 
Pa. Ie. 
Diar. 19. 
18 


2a rhybudd. 
e Col. 2. 22. 
lTim.6.1l, 
Tit. 249, 

1 Peir 2. 
18, 


— o >—— Y  - cn Ŵ .ŴÊ5/k^AÂA.,.^^_ŴÏ,._ a — a —O 
—.- nn Ŵ.  ŴÏ.Ï.,p59l FL. nenn... ....ŴÏŴ,,,,,,,,,”7^_,,/,Ŵ/ /YY_WW^^Ô_^^^_—,/.Ŵ.,,Ŵ,.,.Ŵ.,.Ŵ.,. Ŵ,.,ŴŴ5_Î_Î^w,  Ŵ..Ŵ A.A _ .._- -  - _ __ _-__ ____ - 


fJobôd4.11. 


£ Col, 4. I. 


83 chwithau 

hef yd. 

4 nad. 

h Rhuf. 2. 
11 


Col. 3, 25. 
i pen. l.19, 


a3. 16. 
K Rhuf. 13. 
ym. 
GA OTijm (Eb Tf 
1 Thesgs. 5, 


—— 


Am — ale am danom 





Anno 


TON 





fel y galloch sefyll yn erbyn cyn- 
llwynion diafol. 


12 Oblegid nid yw ein hymdrech 


'|ni yn erbyn gwaed a chnawd, ond 


1 Toe nr 
9l.a 14,50. 


yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn 
awdurdodau, yn erbyn 'bydol-lyw- 


co 1.ie. | iawdwyr tywyllwch y byd hwn, yn 
5 ysprydion | erbyn * drygau ysprydol yn y nef. 


wg. 
6 bethau. 


7 gorchfygu. 
m Es. ll. 5. 


Luc 12, 35. 


n Es. 59. 17. 


2 Cor. 6.7 


1 Thess. 5. 


Te 


9 Heblaw, 
neu. Yn 


mhob peth. 
o 1loan 5.4, 


9 drwg. 
P ad. 14, 


olion * Jeoedd. 

13 Am hynny cymmerwch attoch 
holl arfogaeth Duw, fel y galloch 
wrthsefyll yn y dydd drwg; ac wedi 
7 gorphen pob peth, sefyll. 

l4 Sefwch gan hynny, "wedi am- 

gylch- -wregysu, eich lwynau â gwir- 
ionedd a "gwisgo dwyfronneg cyf- 
iawnder; 

15 A gwisgo am eich traed es- 
gìdiau parottoad efengyl tangnef- 
edd: 

16 “Uwch law pob dim, wedi cym- 
meryd “tarian y ffydd, â'r hon y 
cellwch ddiffoddi holl biccellau tan- 
lyd y ? fall, 

17 PCymmerwch hefyd helm yr 


1Heb,4.12.| iachawdwriaeth, a 4 chleddyf yr Ys- 


Dat.l.l 


AR 12, 
Col.4.2. 


1T less. ay 
17. 





Anno 








ï 





l Petr 1. 





* Rhuf 1.8. 
Eph.1. 1, | 





DOMINI 
6t. 


AC or ON | 


bIihuf.l.7. 
7 





pr yd, yr hwn yw gair Duw: 
18 ' Gan weddïo bob amser â phob 
rhyw weddi a deisyfiad yn yr Ys- 


PHILIPPIAID, I. 


pryd, a *bod yn wyliadwrus at hyn 
yma, trwy bob dyfal-bara, a_ deisyf- 
iad dros yr holl saint ; 

19 *A throsof finnau, fel y rhodder 
i mi ymadrodd, trwy agoryd fy 
ngenau "yn hŷf, i hysbysu dirgel- 
wch yr efengyl ; 

20 Dros yr hon * yr wyf yn gen- 
nad 7 mewn 2cadwyn: fel y traeth- 
wyf yn hŷf *am dani, fel y perthyn 
ì mi draethu. 

21 Ond “fel y gwypoch chwithau 
hefyd fy helynt, beth yr wyf yn 
eì wneuthur, a'Tychicus, y brawd 
anwyl a'r gweinidog ffyddlawn yn 
yr Arglwydd, a hysbysa i chwi bob 
peth : 

22 Yr hwn a anfonais attoch er 
mwyn hyn yma; fel y caech wybod 
ein helynt ni, ac fel y diddanai efe 
eich calonnau chwi. 

23 Tangnefedd i'r brodyr, a chariad 
gyd â ffydd, oddi wrth Dduw Dad, 
ar Arglwydd Iesu Grist, 

24 Gras /yddo gyd â phawb sydd 
yn caru ein Harglwydd Iesu Grist 
mewn *purdeb. Amen. 


holl arfogaeth Duw, 


Anno 
DOMINI 
64. 

8 Marc 13, 
33, 


t Act. 4. cs 
Col, 4 
2 Tess 3. 


u 2 Cor, 3, 
12, 

x2 Cor, 5. 
20, 


y Act. 2 de 
pen. 

2 Ar im 
3 ynddi fel, 


g Col, 4,T. 





a 2 Tim, 4, 
Tit. 3. 12, 


4 anllygred- 
igaeth, 


T At yr Ephesiaid yr ysgrifenwyd o Ruf-|. 


ain, gyd a Thychicus, 


EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y 


PHILIPPIAID. 


PENNOD I. 

o Y mae efe yn tystiolaethu eì. adiolchgarwch 
4 Dduw, a'i serch tu ag atl ynt hwythau, am 
ffrwythau eu ffydd hwynt, a'u cymdeithas yn 
ei ddioddefiadau ef: 9 yan weddïo beunydd, 
ar iddynl gynnyddu mewn gras. 12 Y mae 
yn dangos pa ddaioni a ddaeth 4 gydd Orist 
lrwy es fnderau ef yn Rhufain; 21 ac mor 
barod yd; yw efe î ogoneddu Orist, pa. un 
bynnag aì trwy fywyd ai írwy farwolaeth 
21 gan eu hannog hwy â undeb, 29 ac i fod 
yn gryfion mewn erlid. 

AUL a Thimothêus, gweision 
Iesu Grist, at yr holl saint 
yng Nghrist Iesu y rhai sydd yn 
|Philippi, gyd â'r esgobion a'r dïa- 
cOnn1u 
PGras i chwi, a thangnefedd, 


oddi wrth Dduw ein Tad ni, ar 
Arglwydd Iesu Grist. 
3 “I'm Duw yr ydwyf yn dïolch 
as mhob coffa am danoch, 
4 Bob amser mhob deisyfiad 


U ior eiddof drosoch chwi oll, gan 


' wneuthur fy neisyfiad gyd â lla- 
| wenydd, 
5 Oblegid eich cymdeithas chwi 


110$ 


yn yr efengyl, o'r dydd cyntaf hyd 
yr awrhon ; 

6 Gan fod yn hyderus yn hyn, y 
bydd i'r hwn a ddechreuodd ynoch 
“waith da, e4 orphen “hyd ddydd 
Iesu Grist: 

7 Mecis y mae yn iawn i mi synied 
hyn am danoch oll, “am eich bod 
gennyf yn fy nghalon, yn gymmaint 
a'ch bod chwi “oll, yn gystal fyn fy 
rhwymau, ag yn fy amddiffyn a 
chadarnhâd yr efengyl, *yn gyfran- 
nogion *â mi o ras. 

8 Canys bDuw sydd dyst i mi, 
mor hiraethus wyf am danoch oll 
yn ymysgaroedd Iesu Grist. 

9 A hyn yr wyf yn ei weddïo, 
ar amlhâu o'ch cariad chwi etto 
fwyfwy mewn gwybodaeth a phob 
synwyr; 

10 Fel iy profoch y pethau sydd 
1a gwahaniaeth rhyngddynt; fel Fy 
byddoch bur a didramgwydd hyd 
ddydd Orist; 

ll Wedi eich cyflawni â ffrwythau 





dIonn6.29, |. 
U Thess. 1, 


o ad TN 


2 am fod 


£ pen, 4. 11, 

9 o'm gras, 

h ] Thoss, 2. 
o. 


ií Rhuf.2, IS, 


4 ragorol, 
k I Thess, 3, 
13, a.5. 23. 








Paw, yn eu hannog 


Anno 
DOMIN 
64 


I Toan 15, 
4; 6. 
Eph, 2. 10, 


m loan 15, 8, 
Eph. 1. 12, 
14, 


5 o achos 
Orist, 
6 llys Cesar. 
T7 ibawb 
eraill. 


a20Oor.l. 
l1. 
9 Rhuf, $, 9, 


P TRhuf. 6. 5. 


Grist, "er gogoniant a moliant i 
uw, 

12 Ac mi a ewyllysiwn i chwi 
wybod, frodyr, am y pethau a ddi- 
gwyddodd i mi, ddyfod o honynt 
yn hytrach er llwyddiant i'r efengyl ; 

13 Yn gymmaint a bod fy rhwym- 
au i *yng Nghrist yn eglur yn “yr 
holl lys, ac " ym mhob //e arall ; 

14 Ac i lawer o'r brodyr yn yr 
Arglwydd fyned yn hyderus wrth 
fy rhwymau i, a bod yn hyfach o 
lawer i draethu y gair yn ddïofn. 

15 Y mae rhai yn wir yn pregethu 
Crist trwy genfigen ac ymryson; a 
rhai hefyd o ewyllys da. 

16 Y naill sydd yn pregethu Orist 
o gynnen, nid yn bur, gan feddwl 
dwyn mwy o flinder im rhwymau i: 

17 A'r lleill o gariad, gan wybod 
mai er amddiffyn yr efengyl y'm 
gosodwyd. 

18 Beth er hynny? etto ym mhob 
modd, pa un bynnag ai mewn 
rhith, ai mewn gwirionedd, yr ydys 
yn pregethu Orist: ac yn hyn yr 
ydwyf fi yn llawen, ïe, a llawen 
fyddaf. 

19 Canys mi a wn y digwydd hyn 
i mi er iachawdwriaeth " trwy eich 
gweddi chwi, a chynnorthwy * Ys- 
pryd Iesu Grist, 

20 Yn ol fy awydd-fryd a'm go- 
baith, Pna!m gwaradwyddir mewn 
dim, eithr mewn pob hyder, fel 
bob amser, f/el/y yr awrhon hefyd, 
y mawrygìr Orist yn fy ngorph i, 
pa un bynnag ai trwy fywyd, ai 
trwy farwolaeth, 

21 Canys byw i mi gyw Crist, a 
marw sydd elw. 

22 Ac os byw fyddaf yn y cnawd, 
hyn yw ffrwyth fy llafur: a pha 
beth a ddewisaf, nis gwn. 

23 Canys <y mae yn gyfyng arnaf 


o'r ddeu-fu, gan fod gennyf chwant 


8 mwy. 


r pen. 2. 24, 


s2Cor.1.l4, 
& OD. 12, 


9Eph. 4. 1. 
Col. 1.10. 
1 Thoss. 2. 
12.a4.1. 





i'm dattod, ac i fod gyd â Christ; 
canys llawer * iawn gwell ydyw. 

24 Eithr aros yn y cnawd sydd fwy 
angenrheidiol o'ch plegid chwi. 

25 A 'chennyf yr hyder hwn, yr 
wyf yn gwybod yr arhosaf ac y cyd- 
drigaf gyd â chwi oll, er cynnydd 
i chwi, a llawenydd y ffydd ; 

26 Fel y byddo “eich gorfoledd 
chwi yn helaethach yng Nghrist 
Iesu o'm plegid i, trwy fy nyfodiad 
i drachefn attoch. 

27 Yn unig *ymddygwch yn addas 
i efengyl Crist; fel pa un bynnag 


1109 


PHILIPPIAID, II. 
r | cyfiawnder, ly rhai sydd trwy Iesu 





'a wndwyf ai dyfod a'ch gweled 
chwi, ai bod yn absennol, y clywyf 
oddi wrth eich helynt chwi, eich 
bod yn sefyll yn un yspryd, âz un 
enaid, gan “ cyd-ymdrech *gyd â 
flydd yr efengyl ; 

28 Ac heb eich dychrynu mewn 
un dim gan eich gwrthwynebwyr: 


i sefyll yn y jydd. | 





Anno 


DOMINI 
01. 





u Judas 2. 
9 Neu, dros, 


neu, (rwy. 


*yr hyn iddynt hwy yn wir sydd |*2Thcs1. 


arwydd sicr o golledigaeth, 7ond 


O. 
y Rhuf. 8. 


i chwi o iachawdwriaeth, a hynny | 2im.2. 
1B 


gan Dduw. 

29 Canys i chwi “y rhoddwyd, 
bod ií chwi, er Crist, nid yn unig 
gredu ynddo ef, ond hefyd ddïoddef 
erddo ef; 

30 Gan fod i chwi yr un ymdrin 
“ag a welsoch ynof fi, ac yr awr- 
hon a glywch ci fod ynof fi. 

PENNOD II. 

l Y mae yn eu hannog hwynt î undeb, ac í 
bob gostyngeiddrwydd meddwl, trwy siampl 
ufudd-dod a dyrchafiad Orist; 12 ac î fyned 
rhagddynt yn ofalus yn fordd iachawdwr- 
iaeth, fel y byddont megis goleuadau ŵr byd 
annuwiol, 16 ac yn ddiddanwch iddo yntau, 
eu hapostol hwynt, yr hwn sydd bellach barod 
i'w offrymmui Dduw. 19 Ymae yn gobeithio 
danfon Timotheus attynt, yr hwn y mae efe 
yn eî ganmol yn fawr ; 25 ac felly Epaphro- 
dilus, yr hwn y mae efe ar fedr eî ddanfcn 
attynt yn ddiattreg. 

D oes gan hynny ddim diddan- 
wch yng Nghrist, od oes dim 
cysur cariad, od oes dim cymdeithas 
yr Yspryd, od oes dim ymysgaroedd 

a thosturniaethau, 

2 Cyflawnwch fy llawenydd; *fel 
y byddoch yn meddwl yr un peth, 
a'r un cariad gennych, yn gyttân, 
yn synied yr un peth. 

3 Na wneler dim trwy gynnen neu 
wag-ogoniant, eithr ” mewn gostyng- 
eiddrwydd, gan dybied eich gilydd 
yn well na chwi eich hunain. 

4 “Nac edrychwch bob un ar yr 


eiddoch eich hunain, eithr pob un|* 


ar yr eiddo eraill hefyd. 

5 Canys *bydded ynoch y medd- 
wl yma, yr hwn oedd hefyd yng 
Nghrist Iesu: 

6 Yr hwn, ac *efe yn ffurf Duw, 
fni thybiodd yn drais fod yn ogyl- 
uwch â Duw ; 

7 Eithr efe a'i “5 dibrisiodd ei hun, 
gan gymmeryd arno agwedd ^b gwas, 
ac .a wnaed mewn * cyffelybiaeth 
dynion : 

8 A'i gael mewn dull fel dyn, efe 
a'i darostyngodd ei hun, gan fod 
£yn ufudd hyd angau, ïe, angau y 
oroes. 

9 O herwydd paham, Duw 'a'i tra- 





z Act. 5, 41. 


2 Act. 16. 
10, &c. 


a Jhuf. 12. 


16.a 15. 5. 
lCor.l. 10. 
pen, 9. 16. 
1 Petr 2. 9. 


b ]thuf. 12, 
l 


0. 
1 Petr 5. 5. 


cl Oor. 10. 


24. a.19. o. 


d Matt. 11, 
AA) 


Ionn13,15, 


39, 42. 
loaul0.18. 
eb. 5 


lJoan17.1, 
2 


2, O. 
lleb. 2. 9. 


Oanmol Timotheus 


Anno 
DOMINI 
64. 


mEph.1.21. 
Heb. 1, 4. 


oIoan 19.19. 


21. 


& I Petr 4.0. 


5 Neu, 
phurion. 
r Matt.5.45. 


s Matt. 5. 14. 


t2 Cor.1.14. 
1 Thess. 2. 
1Ì)s 


6 Neu, hyd 
ddydd,neu, 
erbyn dydd, 
u Gal, 2. 2. 


x 2Tim, 4.6. 
1 haberthid. 
y Rhuf. 15. 


16. 
g Cor, 7.4. 
Col. l. 24, 


a Tthuf. 16. 
M3 


& 0r an- 
wyl i mi. 

9 Neu, 4n 
naturiol a 
ofala. 


b 1 Cor, 10. 
PA, awt 


zMm«a4 
10, 16. 


c pen. l. 25. 


î gyd ag. 
pP2 Cor... 
Heb. 13, 


Philem, 
PAU 













dyrchafodd yntau, ac "a roddes 
iddo enw yr hwn sydd goruwch 
pob enw ; | 

10 "Fel yn enw Iesu y plygai pob 


'|glin, o'r nefolion, ar daearolion, a 


than-ddaearolion bethau ; 

ll Ac *y cyffesai pob tafod fod 
Iesu Grist yn Arglwydd, er gogon- 
iant Duw Dad. 

12 Am hynny, fy anwylyd, megis 
bob amser yr ufuddhasoch, nid fel 
yn fy ngŵydd yn unig, eithr yr 
awrhon yn fwy o lawer yn fy absen, 
gweithiwch allan eich iachawdwr- 
iaeth eich hunain *trwy ofn a dy- 
chryn. 

13 Canys PDuw yw yr hwn sydd 
yn gweithio ynoch ewyllysio a 
gweithredu o'$ ewyllys da ef. 

14 Gwnewch bob dim “heb rwg- 
nach ac ymddadleu ; 

15 Fel y byddoch ddïargyhoedd 
a diniwed, "yn blant difeius i 
Dduw, y'nghanol cenhedlaeth ddryg- 
ìonus a throfaus, ym mhlith y rhai 
yr ydych *yn disgleirio megis gol- 
euadau yn y byd; 

16 Yn cynnal gair y bywyd; ter 
gorfoledd i mi “yn nydd Crist, "na 
redais yn ofer, ac na chymmerais 
boen yn ofer. 

17 Iê, a phe * y'm " hoffrymmid ar 
aberth a gwasanaeth eich ffydd, 
Z“llawenhân yr wyf, a chyd-lawen- 
hâu â chwi oll. 

18 Oblecid yr un »ei^A hefyd bydd- 
wch chwithau lawen, a chyd-lawen- 
hêwch â minnau. 

19 Ac yr wyf yn gobeithio yn yr 
Arglwydd Iesu, anfon * Timothêus 
ar fyrder attoch, fel y'm cysnrer 
innau hefyd, wedi i mi wybod eich 
belynt chwi. 

20 Canys nid oes gennyf neb $o 
gyffelyb feddwl, yr hwn 9a wir- 
ofala am y pethau a berthyn i 
chwi. 

21 Canys pawb Psydd yn ceisio yr 
eiddynt eu hunain, nid yr eiddo 
Crist Iesu. 

22 Eithr y prawf o hono ef chwi 


a'i gwyddoch, mai fel plentyn gyd 


â thad, y gwasanaethodd efe gyd 


|ŵ myfi yn yr efengyl. 


23 Hwn gan hynny yr ydwyf yn 
gobeithio ei ddanfon, cyn gynted 
ac y gwelwyf yr hyn a fydd i mi. 

24 “Ac y mae gennyf hyder yn 


yr Arglwydd y deuaf finnau hefyd 


ar fyrder attoch, 
25 Eithr mi a dybiais yn angen- 


11t0 


PHILIPPIAID, III. 





rheidiol ddanfon attoch Epaphro- 
ditus, fy mrawd, am cyd-weithiwr, 
a'm 4cyd-filwr, ond eich *cennad 
chwi, a “gweinidog i'm cyfreidiau 
innau. 

26 Canys yr oedd efe yn hiraethu 
am danoch oll, ac yn athrist iawn, 
oblegid i chwi glywed ei fod ef 
yn glaf. 

27 Canys yn wir efe a fu glaf 
yn agos i angau: ond Duw a dru- 
garhaodd wrtho ef; ac nid wrtho 
ef yn unig, ond wrthyf finnau hefyd, 
rhag cael o honof dristwch ar drist- 
wch, 

28 Yn fwy *diwyd gan hynny yr 
anfonais i ef, fel gwedi i chwi ei 
weled ef drachefn, y byddech chwi 
lawen, ac y byddwn innau yn llai 
fy nhristwch. 

29 Derbyniwch ef gan hynny yn 
yr Arglwydd gyd â phob llawenydd; 
a'r cyfryw *'frai gwnewch gyfrif o 
honynt: 

30 Canys oblegid gwaith Orist y 
bu efe yn agos i angau, ac y bu 
diddarbod am eì einioes, “fel y 
cyflawnai efe eich diffyg chwi o'ch 
gwasanaeth tu ag attaf fi. 


PENNOD III. 


1 Y mae efe yn eu rhybuddio $ ochelyd gau- 
athrawon yr enwaediad ; ac, & yn dangos fod, 
iddo ef fwy o achos nag iddynt hwy, â hyderu 
y'nghyfiawnder y ddeddf : € yr hyn, er hynny, 
y mae efe yn eî gyfrif yn dom ac yn golled, 
er mwyn ennâl, Crist a'i gyfiawnder; 12 gan 
gydnabod eî ammherf eithrwydd eî hun yn 
hyn. 15 Ymae yn eu hannog hwy î fod o'r 
meddwl hwn, 1Y ac ŷw ddynwared ef; 18 ac 
i ochelyd yrdd Cristionogion cnawdol. 

AWEN fy mrodyr, “bydd- 

wch lawen yn yr Arglwydd. 

Ysgrifenu yr un pethau attoch, 

gennyf fi yn wir nid yw flin, ac i 

chwithau 4 mae yn ddïogel. 

2 Gochelwch gwn, gochelwch 

? Jdrwg-weithwyr, gochelwch y cyd- 

doriad. 

3 Canys “yr enwaediad ydym ni, 
1y rhai ydym yn gwasanaethu Duw 
yn yr yspryd, ac yn gorfoleddu yng 


Nghrist Iesu, ac nid yn ymddiried | * 


yn y cnawd: 


4 Ac *er bod gennyf achos ê ym-|*2 


ddiried, ïe, yn y cnawd. Os yw neb 
arall yn tybied y ga4/ ymddiried yn 
y enawd, myfi yn fwy : 


5 fWedi enwaedu arnaf yr wyth-|' 
fed dydd, £o genedl Israel, " o|£: 


lwyth Benjamin, yn Hebrêwr o'r 
Hebreaid ; 
Pharisead ; 





yn ol y ddeddf, 'yn 


ac Epaphroditus, 


Anno 
DOMINI 
64. 


d Philem. 2, 
2 apostol. 
e pen. â, 1S. 


9. gofalus. 


1 anrhyd- 
edd wch. 
fI Cor. 16. 


1 Thess. ô. 
12 


l “Tim. 5. 
17 
7 


61 Cor. 16. 
MN. 








a 2 Cor. 19, 
1 
pen. â. â, 


b 2 Cor. 11. 
13. 

c Rhuf. 2, 
23, 29. 
a4.ll,12. 


& 
1 


1 
18 
12 


2 ddiach- 

wyn arnaf. 

m Matt. 19. 
41. 


n Es. 50. 11. 
Jer. 9. 20, 


24. 
Ioan 17. 9. 
Col. 2. 2, 


o]thut. 10.5. 


tPs. 45. 10. 
Luc 9. 62 


x Heb.83.1. 


YMHOOr 2 IO. 
al b5 


z Rhuf. 12, 
16.a 15.5. 


9 gyd-ddil- 
ynwyr. 
bl Petr 5.2. 


c Gal, 6. 12, 
d2Cor.ll, 
o 


e Rhuf, 16, 


í Mos, 4.7. 
2JCor Ll 
Gal. 6. 13, 
& lshuf, 8.5. 


Amnnog i undeb. 


6 “Yn ol zêl, !yn erlid yr eglwys; 
yn ol y cyfiawnder sydd yn y ddeddf, 
yn * ddïargyhoedd. 

7 Eithr "y pethau oedd elw i mi, 
y rhai hynny a gyfrifais i yn golled 
er mwyn Crist, 

8 Iê, yn ddïammeu, yr wyf hefyd 
yn cyfrif pob peth yn golled "o 
herwydd ardderchowgrwydd gwyb- 
odaeth Crist Iesu fy Arglwydd: 
er mwyn yr hwn ym colledwyd 
ym mhob peth, ac yr wyf yn eu 
cyfrif yn dom, fel yr ennillwyf 
Grist, 

9 Ac y'm cair ynddo eî heb fy 
nghyfiawnder fy hun, "yr hwn sydd 
or gyfraith, ond P yr hwn sydd trwy 


i. | ffydd Orist, sef y cyfiawnder sydd 


o Dduw trwy ffydd : 

10 Fel yr adnabyddwyf ef, a 
grym ei adgyfodiad ef, a “chym- 
deithas ei ddïoddefiadau ef, gan 
fod wedi fy nghyd-ffurfio â'i farw- 
olaeth ef; 

ll Os mewn un modd y gallwn 
gyrhaeddyd adgyfodiad y meirw : 


12 Nid fel pe bawn "wedi ei gyr- 


haeddyd eisoes, neu fod eisoes “wedi 
fy mherffeithio; eithr dilyn yr wyf, 
fel y gallwyf ymaflyd yn y peth 
hwn hefyd yr ymaflwyd ynof gan 
Grist Iesu. 

13 Y brodyr, nid wyf fi yn bwrw 
ddarfod i mi gael gafael: ond un 
peth, “gan anghofio y pethau sydd 
o'r tu cefn, ac “ymestyn at y peth- 
au o'r tu blaen, 

14 Yr ydwyf yn cyrchu at y nôd, 
am gamp “uchel alwedigaeth Duw 
yng Nghrist Iesu. 

15 Cynnifer gan hynny ag ydym 
7 berffaith, syniwn hyn: ac os yd- 
ych yn synied dim yn amgenach, 
hyn hefyd a ddatguddia Duw i 
chwi. 

16 Er hynny, y peth y daethom 
atto, “cerddwn wrth yr un rheol, 
syniwn yr un peth. 

l7 * Byddwch * ddilynwyr i mi, 


.| frodyr, ac edrychwch ar y rhaì sydd 


yn rhodio felly, megis * yr ydym ni 
yn siampl i chwi. 

18 (Canys y mae llawer yn rhod- 
ìo, am y rhai y dywedais I chwi 
yn fynych, ac yr ydwyf yr awr- 
hon hefyd dan wylo yn dywedyd, 
mai * gelynion croes Orist ydynt ; 

19 “Diwedd y rhai gyw distryw, 
* duw y rhai yw ew bol, 'a'u gogon- 
iant yn eu cywilydd, “y rhai sydd 
yn synied pethau daearol.) 


lll. 


PHILIPPIAID, IV. 


20 Canys ein hymarweddiad ni 
sydd yn y nefoedd; o'r lle hefyd 
îyr ydym yn disgwyl yr Iachawdwr, 
yr Arglwydd Iesu Grist: 

21 E Yr hwn a gyfnewidia * ein 


corph gwael ni, fel y gwneler ef| io 


yr un ífurf a'i gorph gogoneddus 
ef, yn ol y nerthol weithrediad trwy 
yr hwn y dichon efe, 9!ïe, ddaros- 
twng pob peth iddo ei hun, 


PENNOD IV. 

1 Ar ol rhybuddion neillduol, 4y mae yn 
myned rhagddo at gynghorion cyffredinol: 
10 ac yn dangos pa fodd y llawenychodd efe 
wrth eu haelioni hwy tu ag atto, pan oedd 
y'ngharchar ; nid yn gymmaint am iddynt 
borthi eî anghenion ef, ag am y gras Duw 
oedd ynddynt hwy: 19 ac felly y mae yn 
diweddu, gan weddïo, a'u hannerch hwy. 

M hynny, fy mrodyr anwyl a 

hoff, *fy llawenydd a'm coron, 

felly sefwch yn yr Arglwydd, an- 
wylyd. 

2 Yr ydwyf yn attolwg ì Euodias, 
ac yn atfolwg i Syntyche, synied yr 
un peth yn yr Arglwydd. 

3 Ac yr ydwyf yn dymuno arnat 
tithau, fy ngwir gymmar, cym- 
morth y gwragedd hynny y rhai 
yn yr efengyl Pa gyd-lafuriasant 
â mi, ynghyd â Chlement hefyd, 
a'm cyd-weithwyr eraill, c y rhaì y 
mae eu henwau yn llyfr y bywyd. 

4 1Llawenhêwch yn yr Arglwydd 
yn wastadol: a thrachefn meddaf, 
Llawenhêwch. 


5 Bydded eich arafwch yn hysbys y 


ìi bob dyn. “Y mae yr Arglwydd 
yn agos. 


6 f Na ofelwch am ddim : eithr ym| ; 


mhob peth mewn gweddi ac ym- 
bil gyd â diolchgarwch, gwneler 
eich deisyfiadau chwi yn hysbys 
ger bron Duw. 

7 A “thangnefedd Duw, yr hwn 
sydd uwch law pob deall, a geidw 
eich calonnau a'ch meddyliau yng 
Nghrist Iesu. 

8 Yn ddiweddaf, frodyr, pa bethau 
bynnag sydd wir, pa bethau byn- 
nag sydd *onest, pa bethau bynnag 
sydd gyfiawn, pa bethau bynnag 
sydd bur, pa bethau bynnag sydd 
hawddgar, pa bethau bynnag sydd 
canmoladwy, od oes un rhinwedd, 
ac od oes dim clod, meddyliwch am 
y pethau hyn. 

9 Y rhai a ddysgasoch, ac a 
dderbyniasoch, ac a_ glywsoch, ac 
a welsoch ynof fi, y pethau hyn 
gwnewch: a "Duw yr heddwch a 
fydd gyd â chwi. 





Cynghorion cyffredinol. 


Anno 
DOMINI 
64. 


"DE: 246; 


4 corph ein 
gwaeledd 


nì. 
6 â chorph 
ei ogonedd 


ef. 

6 hefyd, 
neu, hyd 
yn oed. 

i] Cor. 15. 
26, 21. 


a2Cor.1. 


pen, 210. 
1 Thess. 2. 
19, 20. 


Ben. Li. 


c Exod, 32, 
32 


f Ps. 55. 22. 


Dinr. 16. 3. 


Matt. 6.20. 


Ioan l4. 
dd 


Rhuf.5.1. 
Col. 3. 1D, 


2 barchedig. 


h Rhuf. 15. 
Ud. 
2 Cor, 13, 
ll. 


—— 


Paul yn diolch 4 Ddww 





Anno 


a, MYN 10 Mi a lawenychais hefyd yn yr 


Arglwydd yn fawr, oblegid *i'ch 
i gofal chwi am danaf fi yr awrhon 
o'r diwedd adnewyddu; yn yr hyn 
y buoch ofalus hefyd, ond * eisieu 
amser cyfaddas oedd arnoch. 

ll Nid am fy mod yn dywedyd 
o herwydd eisieu: canys myfi a 
ddysgais ym mha gyflwr bynnag y 
byddwyf, fod “ yn foddlawn 1ddo. 

12 Ac 'mi a fedraf ymostwng, ac 
a fedraf ymhelaethu: ym mhob lle 
ac ym mhob peth y'm haddysgwyd, 
i fod yn llawn ac ì fod yn newynog, 
i fod mewn helaethrwydd ac i fod 
mewn prinder. 

13 Yr wyf yn gallu pob peth 
trwy Grist, yr hwn sydd yn fy 
nerthn i. 

14 Er hynny, da_y gwnaethoch 
m gyd-gyfrannu â'm gorthrymder i. 

15 A chwithau, Philippiaid, hefyd 
a wyddoch yn nechreuad yr efengyl, 
pan euthum i ymaith o Macedonia, 
2 na chyfrannodd un eglwys â mi o 
ran rhoddi a derbyn, ond chwychwi 
yn unig. 

16 Oblegid yn Thessalonica hefyd 





$ adnew- 
uyldu o 
honoch, o 
ran gofalu 
am dana 


fi. 
i2 Cor. ll. 9. 
4 yr oeddych 
heb gael 
ennyd. 
E ] Tim. 6. 
6, 8. 
11Cor.4.11. 
2 Cor. 11. 
eds 


|m pen. 1.7. 





n 2 Cor. ll. 
8, 9. 


PENNOD I. 

1 Ar ol cyfarch iddynt, y nae Paul yn dïolch î 
Dduw am eu ffydd hwy ; 1 ac yn cadarnhâu 
dysgeidiaeth Epaphras; 9 yn gweddïo ym 
mhellach ar iddynt gynnyddu mewn gras : 14 
yn porireiadu y gwîr Grist, 21 ac yn eu han- 
nog hwy 4 dderbyn Iesu Grist; ac yn canmol 
eî weinidogaeth ei hun. 

pur apostol Iesu Grist trwy 

ewyllys Duw, a Thimotheus em 
brawd, 

2 * At y saint a'r ffyddlawn frodyr 
yng Nghrist y rhai sydd yn Colossa': 
b Gras i chwi, a thangnefedd, oddi 
wrth Dduw ein Tad, a'r Arglwydd 
Iesu Grist. 

l1*| 3 “Yr ydym yn diolch i Dduw 
* a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, 
|gan weddïo drosoch chwi yn was- 

tadol, 

4 Er pan glywsom am eich ffydd 
yng Nghrist Iesu, ac am y cariad 
sydd gennych tu ag at yr holl 
saint ; 

5 Er mwyn y gobaith *a roddwyd 
i gadw i chwi yn y nefoedd, am yr 


Anno 
DOMINI 
64. 





aEph.l.l. 


b Gal, 1,3. 


d] Petr1l.4, 


EL LED HL FF EFYDD D——— ss — — — — ———— — — 

o 

2'r 

re 

P Z 

es 

He 

gu 

A 


1112 


COLOSSIAID, I. 


yr anfonasoch i mi unwaith ac eil- 
waith wrth fy anghenraid. 

l7 Nid o herwydd fy mod i yn 
ceisio rhodd: eithr yr ydwyf yn 
ceisio “ffrwyth yn amlhâu erbyn 
eich cyfrif chwi. 

18 Ond y mae gennyf bob peth, 
ac y mae gennyf helaethrwydd: 
mi a gyflawnwyd, wedi i mi dder- 
byn gan Epaphroditus y pethau a 
ddaethant oddi wrthych chwi; sef 
Parogl peraidd, :aberth cymmer- 
adwy, boddlawn gan Dduw. 

19 A'm Duw i 'a gyflawna eich 
holl “raid chwi “yn ol eì olud ef 
mewn gogoniant, yng Nghrist Iesu. 

20 Ond i Dduw a'n Tad ni y byddo 
gogoniant yn oes oesoedd. Amen. 

21 Anherchwch yr holl saint yng 
Nghrist Iesu. Y mae y brodyr sydd 
gyd â mi yn eich annerch. 

22 Y mae y saint oll yn eich an- 
nerch chwi, ac yn bennaf *y rhai 
sydd o deulu Cesar. 

23“ Gras ein Harglwydd Iesu Grist 
Jyddo gyd â chwi oll. Amen. 

4 At y Philippiaid yr ysgrifenwyd o Ruf- 

ain, gyd âg Epaphroditus, 


EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y 


COLOSSIAID. 


hon y clywsoch o'r blaen y'mngair 
gwirionedd yr efengyl ; 

6 Yr hon sydd wedi dyfod attoch 
chwi, megis ag *4 mae yn yr holl 
fyd; fac sydd yn dwyn ffrwyth, 
megis ag yn eich plith chwithau, er 
y dydd y clywsoch, ac y gwybuoch 
ras Duw mewn gwirionedd : 

7 Megis ag y dysgasoch gan £ Epa- 
phras ein hanwyl gyd-was, yr hwn 
sydd drosoch chwi yn ffyddlawn 
weinidog i Grist; 

8 Yr hwn hefyd a amlygodd i ni 
eich P cariad chwi yn yr Yspryd. 

9 ïO herwydd hyn ninnau hefyd, 
er y dydd y clywsom, nid ydym yn 
peidio â gweddïo drosoch, a_ deisyf 

eich cyflawni chwi â ! gwybodaeth 
ei ewyllys ef ym mhob doethineb 
a deall ysprydol ; 

10 " Fel y rhodioch yn addas i'r 
Arglwydd i bob rhyngu bodd, gan 
ddwyn ffrwyth ym mhob gweithred 
dda, a chynnyddu y'ngwybodaeth 
am Dduw ; 

]l Wedi eich nerthu â phob nerth, 


am ffydd y Oolossiaid. 





o Rhuf. 15, 
25. 
Tit. 3.14. 


5 nii a dder- 
byniais 
bob. 


P JIeb. 13. 
16. 

6 Neu, per- 
eidd-dra. 
32 Cor.9.12. 

rs. 
2 Cor. 9. 8. 
7 eisiau, 


sEph.1.7, 
â o. 10, 


$ Edrych 
pen. 1,1. 


u Rhuf. 16. 
24, 


Anno 
DOMINI 
64. 





e Matt. 24. 
14. ad. 23. 
f Marc 4. 5, 
Ioun 15.16, | 


£ pen. 4. 12. 
V'hilem, 23. 


b Rhuf. 15. 
90. 
i Eph.1,15. 


k] Cor. 1.5. 
1Rhuf. 12.2. 


m ]5ph. 4. Jig 
Phil. 1.27. 
1 Thess. 2. 
l>, 


Am gynnydd mewn gras. 


Anno 
DOMINI1 
64, 

2 cadernid 


ei ogoniant 
ef; U 


n Act. 26. 
15. 


o Eph.6.12. 
Heb, 2. 14, 


92Cor. 4, â, 
Heb.1.3. 
r Dat, 3. 14, 


4 gorsedd- 
Jeingciau. 
h 


Dat, I. 5. 
6 mhlith 
pawb. 
a Toan 1. 16. 

a, 34, 
TA chan 
wneuthwr. 
b Eph, 2.14, 
15. 

c 2 Cor. 5. 
18. 

d Eph.1.10. 


e Fiph. 2. 1, 
2, 12. 

8 Neu, (rwy 
feddwl. 

9 ello. 


f Eph.2. 15. 
g Luc 1.75. 


2 ei llun. 


h ad, 6, 


1 2 Cor.7. 4, 
k Eph.3.1, 
15 


12 Cor.1.5, 


€. 
2 inl. 8. 
a 2. lO. 


e to U 
. * z l cs * $ e “ 
I NNESCSNGCNEEESESSSSSSESSESEEESELSEïï_________________________..W...—s 


yn ol *ei gadernid gogoneddus ef, 
ìi bob dïoddefgarwch a hir-ymaros 
gyd â llawenydd ; 

12 Gan ddïolch i'r Tad, yr hwn 
a'n gwnaeth ni yn gymmwys i gacl 
rhan o "etifeddiaeth y saint yn y 
goleuni : 

13 Yr hwn a'n gwaredodd ni allan 
o *feddian6 y tywyllwch, ac am 


'Isymmudodd i deyrnas “ei anwyl 


Fab: 

14 PYn yr hwn y mae i ni bryn- 
edigaeth trwy ei waed ef, sef madd- 
euant pechodau : 

15 Yr hwn yw “delw y Duw anwel- 
edig, ” cyntaf-anedig pob creadur : 

16 Canys *trwyddo ef y crêwyd 
pob dim ar sydd yn y nefoedd, 
ac sydd ar y ddaear, yn weledig 
ac yn anweledig, pa un bynnag 
ai *thronau, ai *arglwyddiaethau, 
ai tywysogaethau, ai meddiannau; 
pob dim a grêwyd "trwyddo ef, ac 
erddo ef. 

17 *Ac y mae efe cyn pob petli, 
ac ynddo ef y mae pob peth yn 
cyd-sefyll. 

18 Ac efe 7 yw pen 5corph yr eg- 
lwys: e/e, yr hwn yw y dechreuad, 
7 y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw; 


fel y byddai efe yn blaenori ym 


$ mhob peth. 

19 Oblegid rhyngodd bodd 7 
Tad drigo o bob cyflawnder *yn- 
ddo ef; 

20 Ac, Pwedi iddo wneuthur 
heddwch trwy waed ei groes ef, 
ctrwyddo ef gymmodi “pob peth 
âg ef ei hun; trwyddo ef, medd- 
af, pa un bynnag ai pethau ar y 
ddaear, ai pethau yn y nefoedd. 

91 A chwithau, *y rhai oeddych 
ddïeithriaid, a gelynion *mewn 
meddwl trwy weithredoedd drwg, 
yr awrhon ? hefyd a gymmododd efe, 

22 fY'nghorph ei gnawd ef irwy 
farwolaeth, “i'ch cyflwyno chwi yn 
sanctaidd, ac yn ddifelus, ac yn 
ddïargyhoedd, ger ei fron “ef: 

23 Os ydych yn parhâu yn y ffydd, 
wedi eich seilio ach sicrhâu, ac 
heb eich symmud oddi wrth obaith 
yr efengyl, yr hon a glywsoch, ac 
a bregethwyd Pym mysg pob cre- 
adur ar sydd dan y nef; i'r hon 
y'm gwnaethpwyd i Paul yn wein- 
idog : 

24 ! Yr hwn ydwyf yn awr yn lla- 
wenychu yn fy nïoddefiadau “ dros- 
och, ac yn cyflawni 'yr hyn sydd 
yn ol o gystuddiau Orist yn fy 


115 





COLOSSIAID, II. Cynghor i fod yn ddïanwadal. 


nghnawd i, er mwyn "ei gorph ef, 
yr hwn yw yr eglwys: 

25 I'r hon y'm gwnaethpwyd i yn 
weinidog, yn ol " goruchwyliaeth 
Duw, yr hon a roddwyd i mi tu ag 
attoch chwi, i *gyflawni gair Duw ; 

26 Sef *y dirgelwch oedd gudd- 
iedig er oesoedd ac er cenhedl- 
aethau, Pond yr awrhon a eglurwyd 
i'w saint ef: 

27 “Îr rhai yr ewyllysiodd Duw 
hysbysu beth yw "golud gogoniant 
y dirgelwch hwn ym mhlith y Cen- 
hedloedd, yr hwn yw Orist * ynoch 
chwi, * gobaith y gogoniant: 

28 Yr hwn yr ydym ni yn ê 
bregethu, gan rybuddio pob dyn, 
a dysgu pob dyn ym mhob doeth- 
ineb; '*fel y cyflwynom bob dyn 
yn berffaith yng Nghrist Iesu ; 

29 *Am yr hyn yr ydwyf hefyd 
yn llafurio, gan ymdrechu yn ol 
el weithrediad ef, yr hwn sydd yn 
gweithio ynof fi yn nerthol. 


PENNOD II. 


1 Y mae efe etlo yn eu hannog â fod yn ddî- 
anwadal yng Nghrist; 8 ac 4 ochelyd. phil- 
osophyddiaeth a thraddodiadau ofer, 1$ ac 
addoli angelion, 20 a seremonïau y gyfraith, 
y rhaî sydd wedi terfynu yng Nghrist. 

ANYS mi a ewyllysiwn ìi chwi 
wybod pa faint o **ymdrech 

sydd arnaf er eich mwyn chwi, a'r 

rhai yn Laodicea, a chynnifer ag 

ni welsant fy wyneb i yn y cnawd ; 

2 PFel y cysurid eu calonnau hwy, 
wedi eu cyd-gyssylltu mewn cariad, 
ac i bob golud sicrwydd deall, *i 
gydnabyddiaeth dirgelwch Duw, a'r 
Tad, a Christ; 

3 1 Yn yr hwn y mae holl drysorau 
doethineb a zwybodaeth yn gudd- 
iedig. 

4AÂ hyn yr ydwyf yn ei ddywed- 
yd, *fel na thwyllo neb chwi âg 
ymadrodd hygoel. 

5 Canys fer fy mod ì yn absennol 
yn y cnawd, er hynny yr ydwyf 
gyd â chwi yn yr yspryd, yn lla- 
wenychu, ac yn gweled “eich trefn 
chwi, a chadernid eich ífydd yng 
Nghrist. 

6 "Megis gan hynny y derbynias- 
och Grist Iesu yr Arglwydd, felly 
rhodiwch ynddo ; 

7 Wedi eich gwreiddio a'ch adeil- 
adu ynddo ef, a'ch cadarnhâu yn y 
ffydd, megis y'ch dysgwyd, gan gyn- 
nyddu ynddi mewn dïolchgarwch. 

8 F Edrychwch na bo neb yn eich 
anrheithio trwy philosophi a gwag 








Anno 
DOMINI 
64. 





ea. BHPD 

n Eph, 9.2. 

31enwi,neu, 
gyflawn 
bregethu, 
Rhuf. 15. 

Oz 

o Rhuf. 16. 
25. 

P Matt. 15, 
11. 

a2 Cor. 2, 
14. 

r Rhuf. 9, 
23. 
Eph. 1, 7. 


— 
Mc 


n eich 
plith chwi, 
sl] Tim.l. 

1|o 


t Z Cor, 11. 
Eph. 5. 27. 
5 Yn, 


a pen. l. 29, 
Phil.l. 30. 
1 Thess. 2, 
et 

2 ofn, neu, 
ofal, 


b 2Cor. 1.6, 


c Phil, 3, 8, 

dl Cor. 1, 
o4, 

e Eph. 5. 6. 
ad. 18. 

f1 Cor. 5.3. 

E1 Cor, l4. 
40, 

b ] Thess, 4. 


Judas 3. 


I Eph. 2. 91 
YFYWYH 


k Jor. 29, 8, 
Rhuf. 16. 


lT& 
lIeb, 13. 9. 








Breintiau yr efengyl, 


Anno 
DOMINI 
64. 

ì Matt. 15. 
Gal, 1. 14. 
m Gal, 4. 3, 
a, 
ad. 20, 
np pen. l. 19. 
o Eph. 1.20. 
P pen, l, 16. 
ag Dout. 30. 
6. 


tEÊEph.1.10. 
RO... 
u Act. 2. 24. 


x Eph. 2.1, 
ô, 6, 11, 


y Eph. 2.15, 
16. 

9 yr ysgrif- 
en-law 


mewn or- 
deiniadau. 


E£ Gen. 3. 15, 
Ys. 68, 18, 


2n, 

Luc ll. 22. 
Tonn 12,31, 
alo6.ll. 


€ foytla ac 
yfed. 

e Gal,4. 10, 

d lTeb. 8. 5. 
alo.l. 

ead.4, 

7 farned 
neb i'ch 
erbyn. 

8 fympwy. 


h Rhuf, 6. 
On 
n7. 4, 6. 
Gal. 2.19, 
j ad, 8, 


5 |au ar awdurdodau, efe a'u 


dwyll, yn ol !traddodiad dynion, 
yn ol "egwyddorion y byd, ac nid 
yn ol Crist. 

9 Oblegid "ynddo ef y mae holl 
gyflawnder y Duwdod yn preswylio 
yn gorphorol. “ 

10 Ac yr ydych chwi wedi eich 
cyflawni ynddo ef, * yr hwn yw pen 
pob P tywysogaeth ac awdurdod : 

11 Yn yr hwn hefyd y'ch 1 enwaed- 
wyd âg enwaediad nid o waith llaw, 
írwy 'ddïosg corph pechodau y 
cnawd, yn enwaediad Orist : 

19 * Wedi eich cyd-gladdu âg ef 
yn y bedydd, yn yr hwn hefyd y'ch 
cyd-gyfodwyd trwy *ffydd gweith- 
rediad Duw, "yr hwn a'i cyfododd 
ef o feirw. 

13*A chwithau, pan oeddych yn 
feirw mewn camweddau, a_ dïen- 
waediad eich enawd, a gyd-fyw- 
haodd efe gyd âg ef, gan faddeu 
i chwi yr holl gamweddau ; 

14 7?Gan ddilêu *ysgrifen-law yr 
ordeiniadau, yr hon oedd i'n her- 
byn ni, yr hon oedd y'ngwrthwyn- 
eb i ni, ac ai cymmerodd hi oddi 
ar y ffordd, gan ei hoelio wrth y 
groes: 

15 “Gan * yspeilio “y tywysogaeth- 
har- 
ddangosodd hwy ar gyhoedd, gan 
ymorfoleddu arnynt *arni hi. 

16 Am hynny na farned neb ar- 
noch chwi Pam “fwyd, neu am 


'Î ddïod, neu o ran “dydd gwyl, neu 


newydd-loer, neu Sabbathau : 

17 4 Y. rhaì ydynt gysgod pethau i 
ddyfod; ond y corph sydd o Grist. 

18 *Na 'thwylled neb chwi am 
eich gwobr, wrth ei * ewyllys, mewn 
gostyngeiddrwydd, ac addoliad 
angelion, gan ruthroi bethau 'nis 
gwelodd, wedi ymchwyddo yn ofer 
oan ei feddwl cnawdol ei hun ; 

19 Ac heb gyfattal £y Pen, o'r 
hwn y mae yr holl gorph, trwy y 


5, | cymmalau a'r cyssylltiadau, yn der- 


byn lluniaeth, ac wedi ei gyd-gys- 
sylltu, yn cynnyddu gan gynnydd 
uw. 
20 Am hynny, os ydych ^wedi 
meirw gyd â Christ oddi wrth 


|'egwyddorion y byd, paham yr yd- 


ych, megis pettych yn byw yn y 
byd, yn ymrôi i ordeiniadau, 

21 (Na chyffwrdd; ac na ar- 
chwaetha; ac na theimla; 

22 Y rhai ydynt oll yn llygredig- 


2.13. | aeth wrth eu harfer;) “ yn ol gorchy- 





mynion ac athrawiaethau dynion ? 


lll4 


COLOSSIAID, III. 


23 !Yr hyn bethau sydd ganddynt 
rith doethineb mewn ” ewyllys-gref- 
ydd, a gostyngeiddrwydd, a bod 
“heb arbed y corph, nid mewn bri 
i ddigoni y enawd. 


PENNOD HI. 

1 Y mae yn dangos pa le y dylem geisio Crist; 
O ac yn ein hannog â'n marwolaethu ein 
hunain, 10 $ ddîosg yr hen ddyn, ac â wisgo 
Orist am danom : 12 yn ein cynghori 4 gar- 
iad perffaith, a. gostyngeiddrwydd, ac am- 
ryw rinweddau eraill. 

A hynny os *cyd-gyfodasoch 

gyd â Christ, ceisiwch y peth- 
au sydd uchod, lle mae ?P Crist yn 
eistedd ar ddeheulaw Duw. 

2 Rhoddwch eich * serch ar beth- 
au sydd uchod, nid ar bethau sydd 
ar y ddaear. 

3 “ Canys meirw ydych, a'ch bywyd 
a guddiwyd gyd â Christ yn Nuw. 

4 îPan ymddangoso Crist ein 
bywyd ni, yna hefyd yr ymddang- 
oswch chwithau gyd âc ef “mewn 
gogoniant. 

5 f*Marwhêwch gan hynny “eich 
aelodau y rhai sydd ar y ddaear; 
hoodineb, aflendid, gwŷn, dryg- 
chwant, a. chybydd-dod, 'yr hon 
sydd eilun-addoliaeth: 

6 FO achos yr hyn bethau y mae 
digofaint Duw yn dyfod ar 'blant 
yr anufudd-dod : 

7 "Yn yrhai hefyd y rhodiasoch 
chwithau gynt, pan oeddych yn 
byw ynddynt. 

8 ÔOnd Pyr awrhon rhoddwch 
chwithau ymaith yr holl bethau 
hyn; digter, llid, drygioni, cabledd, 
serthedd, allan o'ch genau. 

9 Na ddywedwch gelwydd wrth 
eich gilydd, Pgan ddarfod i chwi 
ddïosg yr hen ddyn ynghyd â'i 
weithredoedd ; 

lO A gwisgo y newydd, yr hwn 
1a adnewyddir mewn gwybodaeth, 
r yn ol delw yr hwn “a'i creodd ef: 

ll Lle nid oes na “Groegwr nac 
Iuddew, enwaediad na dïenwaed- 
iad, Barbariad 2a Scythiad, caeth 
na rhydd: ond Crist sydd bob 
peth, ac ym mhob peth. 

12 "Am hynny, (megis etholed- 
igion Duw, sanctaidd ac anwyl) 
gwisgwch am danoch ymysgar- 
oedd trugareddau, cymmwynasgar- 
wch, gostyngeiddrwydd, addfwyn- 
der, ymaros ; 

13 Gan gyd-ddwyn â'ch gilydd, a 
maddeu i'ch gilydd, os bydd gan 
neb *cweryl yn erbyn neb: megis 


a, seremoniau y gyfraith. 


Anno 
DOMINI 
64. 





11 Tim, â, 
8. 


mad,]18.- 

2 yn cospi, 
neu, diys-« 
tyru. 


a Rhuf. 6,5. 
Eph. 2, 6. 
muene2, 12, 


b Eph.1.20, 


2Uryd, 


cRhuf.6.2,|., 


Cal, 2. 20. 
pen, 2, 20, 


dlIoan3,2,; 
el OCor.15. 
42. 


f Rhuf. 8. 
£ Rhuf, 6, 
ls 


b Eph. 5. 3, 
i Eph, 5. ô. 


k Eph. 5. 6. 
MDat.22.15, 
ì Eph, 2. 2, 
m Rhuf.7. 
5. 
l Cor.6.ll, 
Tit ac. 
n Eph. 4.22, 
lFetr2,1. 


o Eph, 4.25, 
P Eph, 4, 22, 
2a, 


9 Rhuf. 12. 
r Eph.4.93, 
yd, 


s Eph. 2. 10, 
t Rhuf, 10, 


Tec, 12, 
1n i 
Gal. 3. 28, 
ne ô. 6. 


u Eph, 4,332, 


3 achwyn. 


G—— nr 








pr — o gy a —_— < ——_—_—__—_—_———_—_-^——. - sg Y 72" AIG 3.2... TU (cAn mL FI Cy III! 
- 


Amryw gynghorion, 





x Rhuf. 14. 
17. 
Phil. 4.7. 
7; Eph. 4. 4. 


4 gyfcelhog. 


£1 Oor. 14. 
z6. 
Eph. 5. 19. 
5 yn rasol. 


a pen. 4. 6. 
b u Cor. 10, 


c Rhuf. 1.8. 
Eph. 5. 20. 
d Eph.ô.22, 
Ti142. O. 

l Petr ô.1. 


f Eph, 6.1. 
£Eph. 5.24, 
Tit, 240; 


h Eph, 6. 4, 


i Eph. 6.5, 
&c, 


a Eph, 6. 9. 
b Luc ls. 1, 
Rhuf. 12, 
12. 

Eph. 6. 18, 
1 Thess. 5, 
M6 

2 mewn 
diolch- 
garwch. 


c Fnh, 6.39, 
1 Thess. 3, 


dl Oor. 16. 
9 


2 Cor,2.12. 

e Matt, 13. 
lle 

l Oor, 4. 1, 


12ph. 6. 19, 
pen. 1420 
ŵ2,2. 


Heb.13.15. 


ag y maddeuodd Crist i chwi, felly 
gwnewch chwithau, 

14 Ac am ben hyn oll, gwisgwch 
gariad, yr hwn yw rhwymyn per- 
ffeithrwydd. 

15 A llywodraethed * tangnefedd 
Duw yn eich calonnau, i'r hwn hef- 
yd y'ch galwyd 7yn un corph; a 
byddwch ddïolchgar. 

16 Preswylied gair Orist ynoch yn 
* helaeth ym mhob doethineb ; gan 
ddysgu a rliybuddio bawb eich gil- 
ydd “mewn psalmau, a hymnau, ac 
odlau ysprydol, gan ganu **trwy 
ras yn eich calonnau i'r Arglwydd. 

17 A* pha beth bynnag a wneloch, 
ar aìr neu ar weithred, gwnewch 
bob peth yn enw yr Arglwydd 
Iesu, “gan ddïolch i Dduw a'r Tad 
trwyddo ef. 

18 4Y gwragedd, ymostyngwch i'ch 
gwŷr prïod, megis y mae yn wedd- 
us yn yr Arglwydd. 

19 “Y gwŷr, cerwch eich gwragedd, 


'|ac na fyddwch chwerwon wrthynt. 


20 fY plant, ufuddhêwch i'ch 
rhïeni “ym mhob peth: canys hyn 
sydd yn rhyngu bodd i'r Arglwydd 

n dda 


91h y tadau, na chyffrôwch eich 
plant, fel na ddigalonnont.  , 
22 ! Y gweision, ufuddhêwch “ym 


.j| mhob peth i'ch meistriaid yn ol y 
is.| enawd ; nid â llygad-wasanaeth, fel 


boddlonwyr dynion, eithr mewn 
symlrwydd calon, yn ofni Duw: 

23 A pha beth bynnag a wneloch, 
gwnewch o'r galon, megis i'r Ar- 
glwydd, ac nid i ddynion ; 

24 Gan wybod mai gan yr Ar- 
glwydd y derbyniwch daledigaeth 
yr etifeddiaeth : canys yr Arglwydd 
Crist yr ydych yn ei wasanaethu. 

25 Ond yr hwn sydd yn gwneuth- 
ur cam, a dderbyn am y cam a 


'i11.| wnaeth : ac ìnid oes derbyn wyneb, 


PENNOD IV. 


1 Y mae yn eu hannog â fod. yn wresog mewn 
gweddi; 5 â rodio yn ddoeth Lu ag at y rhai 
nî ddaethant ello â wîr wybodaeth am Grist: 
10 yn ew hannerch hwy, ac yn ewyllysio 
iddynt bob rhyw lwyddiant. 


8 MEISTRIAID, gwnewch i'ch 
gweision yr hyn sydd gyfiawn 
ac uniawn ; gan wybod fodi chwi- 
thau Feistr yn y nefoedd. 
2 P Parhêwch mewn gweddi, gan 
wylied ynddi * gyd â dïolchgarwch ; 
3 “Gan weddïo hefyd drosom niu- 
nau, ar ì Dduw “agori i ni ddrws 
ymadrodd, i adrodd “dirgelwch 


1115 


COLOSSIAID, IV. 


Crist, am yr hwn yr ydwyf hefyd, 


mewn rhwymau : 

4 Fel yr eglurhâwyf ef, megis y 
mae yn rhaid i mi eê draethu. 

5 .Rhodiwch mewn doethineb tu 


ag at y rhai sydd allan, £gan brynu | 1 


yr amser. 

6 Bydded eich ymadrodd bob am- 
ser *P yn rasol, ' wedi ei dymheru â 
halen, fel y gwypoch pa fodd y mae 
yn rhaid i chwi atteb i * bob dyn. 

7 “Fy holl helynt i a fynega Ty- 
chicus i chwi, y brawd anwyl, a'r 
gweinidog ffyddlawn, a'r cyd-was 
yn yr Arglwydd: 

8 Yr hwn a ddanfonais attoch er 
mwyn nyn, fel y gwybyddai eich 
helynt chwi, ac y diddanai eich 
calonnau chwi ; 

9 Gyd âg ! Onesimus, y ffyddlawn 
ar anwyl frawd, yr hwn sydd o 
honoch chwi. Hwy a hysbysant i 
chwi bob peth a wneir yma. 

10 Y mae '" Aristarchus, fy nghyd- 
garcharor, yn eich annerch ; a" Marc, 
nai Barnabas fab ei chwaer, (am yr 
hwn y derbyniasoch orchymynion : 
os daw efe attoch, derbyniwch ef ;) 

1l A Jesus, yr hwn a elwir Justus, 
y rhai ydynt o'r enwaediad. Y rhai 
hyn yn unig yw fy nghyd-weithwyr 
i deyrnas Dduw, y rhai a fuant yn 
gysur i mi. 

12 Y mae * Epaphras, yr hwn sydd 
o honoch, gwas Orist, yn eich an- 
nerch, P gan * ymdrechu yn wastadol 
drosoch mewn gweddïau, ar i chwi 
sefyll “yn berffaith ac yn gyflawn 
y'nghwbl o ewyllys Duw. 

13 Canys yr ydwyf yn dystiddo, fod 
ganddo Zêl mawr trosoch chwi, a'r 
rhai o Laodicea, a'r rhaì o Hierapolis, 

14 Y mae " Luc y physygwr anwyl, 
a * Demas, yn eich annerch. 

15 Anherchwch y brodyr sydd yn 
Laodicea, a Nymphas, “a'r eglwys 
sydd yn ei dŷ ef. 

16 Ac wedi darllen “yr epistol 
hwn gyd â chwi, perwch ei ddar- 
llen hefyd yn eglwys y Laodiceaid ; 
a darllen o honoch chwithau yr un 
o Laodicea. 

17 A dywedwch wrth * Archippus, 
Edrych at y weinidogaeth a dder- 
byniaist yn yr Arglwydd, ar i ti ei 
chyflawni hi. 








l 

0 
29 

7 
1 
4 
2 


ac annerchdiadau. 


Anno 
DOMINI 
64. 





î Eph.5. 15. 
1 Thess, â, 


£ Eph. 5. 16, 


3 mewn 


4 pob math 

ar ddyn. 

k Eph, 6, 
9 


í Philem, 
1 FL 


m Act. 19, 
a 97. yn. 
Philem.?24, 

n Act. 15; 


wi. 
2 Tim, 4, 


open.l,7. 
VP'hilem.22, 

P Rhuf. 15. 
90 


9 ymegnïo, 
8 Matt. 5, 


s. 
1 Cor, 14, 
O. 


r2Tim, 4, 
11 


s 2 Tim, 4, 
10. 


t Mu, 16. 
1 Cor. 16. 
u]l Thes. 5, 

o]7. 


x Philem,2, 


18 7 Yr annerch â'm llaw i Paul y1 Oor. 16. 


Jy hwm. 
Gras fyddo gyd â chwi. Amen. 


7 At y Colosiaid yr ysgrifenwyd o Rufain, | 
| 


gyd â Thychicus ac Onesimus. 


“Cofiwch fy rhwymau. | 2Thes.&. 


z Heb, 13.3, 





PENNOD I. 


1 Paul yn dwyn ar ddeall i'r Thessaloniaid, 
níd yn unig mor feddylgar oedd efe am 
danynt bob amser, mewn diolchgarwch a 
gweddi; ô5 eithr hefyd gystul yr oedd efe 
yn tì ybied am wirionedd a phurdeb eu fydd 
hwynt, a'u dychweliad at Dduw. 


5A. 


Anno 
DOMINI 


LD AUL, a ^Silfanus, a Thimothe- 
2 Thes 1. us, at eglwys y Thessaloniaid, 
Ipetrs, | yn Nuw Dad, a'r Arglwydd Iesu 
Eph, 1.9. | Grist: P Gras i chwi, a thangnefedd, 
oddi wrth Dduw ein Tad, a'r Ar- 
glwydd Iesu Grist. 
Mau 2 “Yr ydym yn dïolch ìi Dduw 
'hilem.4.| yn wastadol drosoch chwi oll, gan 
wneuthur coffa am danoch yn ein 
| SW eddïau, 
iJonê.2.| 3 Gan gofio yn ddibaid “waith 


laso?. Ir. eich ffydd chwi, a llafur eich car- 
iad, ac ymaros eich gobaith yn ein 
Har glwydd Iesu Grist, ger bron 
Duw a'n Tad ; 

4 Gan wy bod, frodyr * anwyl, * eich 
etholedigaeth chwi gan Dduw. 


2a garwyd 
gan Dduw, 
eich ethol- 


G4. Ŵ |. 5 Oblegid fni bu ein hefengyl ni 
“Gel. 1 tu ag attoch mewn gair yn unig 
1 Con. eithr. hefyd mewn nerth, ac Syn yr 
n Yspryd Glân, “ mewn sicrwydd 
|npen.»1, mawr; megis "y gwyddoch chwi 
| III. |pa fath rai a fuom ni yn eich plith, 
er eich mwyn chwi. 

'lcr.n.| 6 A chwi a aethoch yn ddilynwyr 

am m|ini, ac ìr Arglwydd, wedi derbyn 
GY y Ê gair mewn gorthrymder mawr, 


| 

| 

: E eyd â llawenydd yr Yspryd Glân : 
HED 7 Hyd onid aethoch yn siamplau 
i'r rhai oll sydd yn credu ym Mace- 
donia ac yn Achaia. 

8 Canys oddi wrthych chwi y 
seiniodd gair yr Arglwydd, nid yn 
unig ym Macedonia, ac yn Achaia, 
ond. lym mhob man hefyd eich 
ffydd chwi ar Dduw a aeth ar led ; 
fel nad rhaid i ni ddywedyd dim, 

9 Canys y maent hwy yn mynegi 

'|am danom ni, pa ryw ddyfodiad i 
mewn a gawsom ni attoch chwi, a 
pha fodd y troisoch at Dduw oddi 
wrth eilunod, i wasanaethu y byw- 
iol a'r gwir Dduw; 
10 Ac "i ddisgwyl am ei Fab ef 
o'r nefoedd, "yr hwn a gyfododd 
efe O feirw, sef Iesu, yr hwn a'n 


! Rhuf. 1.8. 


m Rhuf. 2 a 


Phil, Ga OO 
aint. 2 lO: 
n Act. 9. 24, 





UU MO ÎÍÎ J.J.  .. ŴO. — Ye ——— 









EPISTOL CYNTAF PAUL YR APOSTOL AT Y 


THES HOG 






gwaredodd ni 9oddi wrth y digof-| Anmo 
aint sydd ar ddyfod. PONDS 
PENNOD II. 'Rhut o, 







1 Pa fodd y daeth ac y pregethwyd yr efengyl| YS o 


â'r Thessaloniaid; a pha fodd y derbynias- 

ant hwythau hi. 1$ Yr achos paham y bu 

Paul cyhyd yn absennol oddi wrthynt; a 

phaham yr ydoedd efe mor chwannog ŵw 

gweled hwynt. 
ANYS “chwi eich hunain a 
wyddoch, frodyr, ein dyfodiad| 
ni i mewn attoch, nad ofer fu ; 

2 Eithr wedi i ni ddïoddef o'r 
blaen, a Pchael ammharch, fel y 
cwyddoch chwi, yn Philippi, ni a 
fuom hŷf yn ein Duw “*i lefaru 
wrthych chwi efengyl Duw “trwy 
fawr ymdrech. 

3 Canys ein cynghor ni nid oedd 
o hudoliaeth, nac o aflendid, nac 
mewn twyll: 

4 Eithr megis *y'n “cyfrifwyd ni 
gan Dduw yn addas 'i ymddiried i 
ni am yr efengyl, felly yr ydym yn 
llefaru ; nid megis yn rhyngu bodd 
ì ddynion, ond i Dduw, yr hwn 
sydd yn profi ein calonnau ni. 

5 Oblegid Pni fuom ni un amser 
mewn ymadrodd gwenieithus, fel y 
gwyddoch chwi, nac mewn rhith 
cybydd-dod ; iDuw yn dyst: 

O NAC yn ceisio moliant gan 
ddynion, na chennych chwi, na 
chan er aill; lle ! y gallasem m3|wyso 
arnoch, fel apostolion Crist. 

7 Eithr "ni a fuom addfwyn yn 
eich mysg chwi, megis mamaeth 
yn maethu ei phlant, 

8 Felly, gan eich hoffi chwi, ni a 
welsom yn dda gyfrannu â chwi, 






b Act. 16. 
22. 






c Act. 17.2. 
â Phil, l,30. 
Col.2.1. 






elTim.1, 
1n 

2 FYTH, yd, 

gan Dduw 

ymddiried. 









g Gêl! 1. 10. 






h Act. 20, 
33. 
2 ONS 


Ads Ei. 
i Rhuf. I. 9, 


k WE 
41,4 

a2. “ie. 
12 Cor. 10, 















38g; ymmeryd 
awdwrdod, 
n 1] Cor. 2,3, 
2Cor.13.4, 


o 2 Oor, 12, 
15. 


â 
nid yn unig efengyl Duw, ond *ein 
heneidiau ein hunain hefyd, am 
eich bod yn anwyl gennym. 

9 Canys côf yw gennych, frodyr, 
ein llafur a'n lludded ni: canys 
Poan weithio nos a dydd, fel na 
phwysem ar neb o honoch, ni a 
bregethasom i chwi efengyl Duw. 

lO Tystion ydych chwi, a Duw 
hefyd, “mor sanctaidd, ac mor gyf- 
iawn, a diargyhoedd, yr ymddygas- 
om yn eich mysg chwi y rhai ydych 
yn credu ; 


PAct.20. . 


a4, 
lOCor.4.12, 
2 Cor, 11.9, 


g 2 Thess, 
3. Td 








a Matt. 10, 
| 40. 
Gal. 4, 14. 
i 2DPetr3.2. 





€ Act. 17. 5, 
13. 


u Matt. 23. 
34, 7 


Luc 13. 33, 


6 hymlid- 
iasant. 


cnhuf.l. 
13.2 

a2 COor.1. 
14, 
Phil.4.1. 


7 gogon- 
sant? 









| Cariad Paul 


15.22. 


ll Mecis y gwyddoch y modd 
buom yn eich cynghori, ac yn eich 
cysuro, bob un o honoch, fel tad 
ci blant ei hun, 

12 Ac yn *ymbil, 'ar rodio o hon- 
och yn *deilwng i Dduw, yr hwn 


“'|a'ch galwodd chwi i'w deyrnas a'i 


ogoniant, 

13 Oblegid hyn yr ydym ninnau 
hefyd yn dïolch i Dduw yn ddi- 
baid, o herwydd i chwi, pan dder- 
byniasoch air Duw, yr hwn a glyw- 
soch gennym ni, eê dderbyn ef *nid 
Jel gair dyn, eithr, fel y mae yn 
wir, yn air Duw, yr hwn hefyd sydd 
yn nerthol-weithio ynoch chwi y 
rhai sydd yn credu. 

14 Canys chwychwi, frodyr, a 
wnaethpwyd yn ddilynwyr ìi eglwysi 
Duw, y rhai yn Judea sydd yng 
Nghrist Iesu ; oblegid *chwithau a 
ddïoddefasoch y pethau hyn gan 
eich cyd-genedl, megis hwythau gan 
yr Iuddewon : 

15 Y rhai a laddasant yr Arglwydd 
Iesu, "a'u prophwydi eu hunain, ac 
a'n êherlidiasant ninnau ymaith; ac 
ydynt heb ryngu bodd Duw, ac yn 
erbyn pob dyn ; 

16 * Gan warafun i nì lefaru wrth 


: |y Cenhedloedd, fel yr iachêid hwy, 


yi gyflawni eu pechodau hwynt yn 
wastadol: canys digofaint Duw a 
ddaeth arnynt hyd yr eithaf. 

l7 A ninnau, frodyr, wedi ein 
gwneuthur yn amddifaid am dan- 
och dros ennyd awr, y'ngolwg, nid 
y'nghalon, a fuom fwy astud i wel- 
ed eich wyneb chwi mewn awydd 
mawr. 

l8 Am hynny yr ewyllysiasom 
ddyfod attoch (myfi Paul, yn ddïau,) 
unwaith a dwywaith hefyd ; eithr 
z Satan a'n lluddiodd ni. 

19 Canys *beth yw ein gobaith 
ni, neu eêm llawenydd, neu goron 
ein " gorfoledd? onid chwychwi, ger 
bron ein Harglwydd Iesu Grist yn 
ei ddyfodiad ef? 

20 Canys chwychwi yw ein gogon- 
iant a'» llawenydd ni. 


PENNOD III. 

l Paul yn tystiolaethu eî fawr garïad tu ag at 
y Thessaloniaid, trwy anfon Timotheus attynt 
iw cadarnhâu, ac i'w diddanu; (rwy lawen- 
ychw yn ew gweithredoedd da hwy; 10a 
thrwy weddïo drostynt, a dymuno cael dy- 
fod yn ddiogel attynt. 

M hynny, *gan na allem ym- 
attal yn hŵy, ni a welsom yn 
dda ein gadael ni ein hunain yn 

Athen ; 


nu 


L THESSALONIAID, HIL 


2 Ac a ddanfonasom *'Timotheus, 
ein brawd, a gweinidog Duw, a'n 
cyd-weithiwr yn efengyl Crist, i'ch 
cadarnhâu chwi, ac i'ch diddanu 
ynghylch eich ffydd ; 

3 “Fel na chynhyrfid neb yn y 
gorthrymderau hyn: canys chwy- 
chwi eich hunain a wyddoch *mai 
ì hyn y'n gosodwyd ni. 


4 Canys yn wir pan oeddym gyd â| 2 


chwi, ni a rac-ddywedasom i chwi 
y gorthrymmid ni; megis y bu, ac 
y gwyddoch chwi, 


at y Thessaloniaid. 





Anno 
DOMINI 
54. 





b Rhuf, 16, 
2. 


c Eph.3,13. 


dAct.l4.92,!. 
9 Tim. 2. 


NO 
l Petr 2. 


5 O herwydd hyn, *“minnau, heb)*«st. 


allu ymattal yn hŵy, a ddanfonais 
1 gael gwybod eich ffydd chwi; 
rhag darfod i'r temtiwr eich temtio 
chwi, a fmyned ein llafur ni yn 
ofer. 

6 Eithr yr awrhon, wedi dyfod 
Timotheus attom oddi wrthych, a 
dywedyd i ni newyddion da am 
eich ffydd chwi a'ch cariad, a bod 
gennych goffa da am danom ni 
yn wastadol, gan hiraethu am ein 
gweled ni, megis yr ydym ninnau 
am eich gweled, chwithau ; 

7 Am hynny y cawsom gysur, 
frodyr, *am danoch chwi, yn ein 
holl. orthrymder a'n hangenoctid, 
frwy eich ffydd chwi. 

8 Oblegid yr awrhon byw ydym 
ni, os ydych chwi yn sefyll yn yr 
Arglwydd. 

9 Canys pa ddïolch a allwn 242 ei 
ad-dalu i Dduw *am danoch chwi, 
am yr holl lawenydd â'r hwn yr yd- 
ym ni yn llawen o'ch achos chwi 
cer bron ein Duw ni, 

10 “Gan weddïo mwy na mwy, nos 
a dydd ar gael gweled eich wyneb 
chwi, a chyflawni diffygion eich 
ífydd chwi? 

ll A Duw ei hun a'n Tad ni, a'n 
Harglwydd Iesu Grist, a gyfarwyddo 
ein ffordd ni attoch chwì. 

12 A'r Arglwydd a'ch llïosogo, ac 
a'ch chwanego mhob cariad 
hi'ch gilydd, ac i bawb, megis ag 
yr ydym ninnau ì chwi : 

13 I ígadarnhâu eich calonnau 
chwi yn ddïargyhoedd mewn sanct- 
eiddrwydd ger bron Duw a'n Tad, 
yn nyfodiad ein Harglwydd Iesu 
Grist gyd â'i holl saint. 


PENNOD IV. 


1 Y mae yn eu hannog â fyned, rhagddynt mewn 
pob math ar dduwioldeb: 6 î fyw yn sanci- 
aidd ac yn gyfiawn; 9 â garu eu gilydd; 
ll a thrwy lonyddwch, 4 wneuthur y pelh- 
au a berthyn iddynt eu hunain: 13 ac yn 


Nn 


—  ——— 
y” 


fGal.2,2,. 
a4.ll. 
Phil. 2, 16, 


2 ynoch. 


3 trosoch 
chwi. 


E Rhuf. 1l. 
10,11. 


h pen. 5. 15. 
“Petr MT. 


îl Cor.1.8. 

Phil. I. 10. 
en. 5. 23. 
YDA Ae 
1 Ioan 3, 
2o, 





—— mau 





| Annog 4 dduwioldeb. 





Anno 
DOMINI 
54. 





2 annog. 


a pen. 2. 12, 


b Rhuf, 12. 
2 


Y——_ 





c Eph.4,17 
18, g 

d 1 Oor. 15, 
3 


Eph, 4. 18, 
e1 Oor.6.7, 
&c, 


3 am. 


f Lef. 11.44, 
cn JW); Eh 
8 Luc 10,16. 


| 4 gwrihod. 
h 1 Cor. 7. 
A0, 


9 ini. 


1 Jer, ôl. 4. 
lIleb.8. ll, 
1 Ioan 2, 
20, 27. 

k Ioan 19. 
31.4 15, 12, 

“O? 


ph. 5. 2. 
| l Detr4,8. 
t 


ì 
4 2 Thess. 9. 
1 Petr â. 
15 


m  'Thess. 
ô.1,S,12. 


u Col. 4, 5. 


| 6 neb, 
ì 
o Deut. 14. 
“ 
w Sum. 12, 
2. 
| P 1 Cor. 15. 
| 13. 
| 9.1 Oor. 15. 
13, 25 


y 


ddiweddof, $ drisiâu yn gymmedrol dros y 
meirw. 15 A chyd â'r cynghor diweddaf 
hwn, y mae efe yn cyssylltu dosparth byr 
o'r adgyfodiad, ac o ail-ddyfodiad Orist â'r 


farn. 

M mhellach gan hynny, frodyr, 

yr ydym yn attolwg ìi chwi, 
ac yn “deisyf yn yr Arglwydd Iesu, 
megis y derbyniasoch gennym *pa 
fodd y dylech rodio a boddloni 
Duw, ar i chwi gynnyddu fwyfwy. 

2 Canys chwi a wyddoch pa or- 
chymynion a roddasom i chwi írwy 
yr Arglwydd Iesu. 

3 Canys hyn yw Pewyllys Duw, 
sef eich sancteiddiad chwi, ar ym- 
gadw o honoch rhag godineb: 

4 Ar fedru o bob un o honoch 
feddiannu ei lestr ei hun mewn 
sancteiddrwydd a pharch ; 

5 Nid mewn gwŷn trachwant, 
cmegis y Cenhedloedd “y rhai nid 
adwaenant Dduw : 

6 * Na byddo 4 2200 orthrymmu na 
thwyllo ei frawd mewn dim: canys 
dïalydd gyw yr Arglwydd *ar y rhai 
hyn oll, megis y dywedasom i chwi 
or blaen, ac y tystiasom. 

7 Canys ni alwodd Duw nyni i 
aflendid, ond fi sancteiddrwydd. 

8 Am hynny “y neb sydd yn 
* dirmygu, nid dyn y mae yn ei 
ddirmygu, ond Duw, byr hwn hef- 
yd a roddes ei Yspryd Glân * ynom 


ìi. 

9 Ond am frawdgarwch, nid rhaid 
i chwi ysgrifenu o honof attoch: 
canys 'yr ydych chwi eich hunain 
wedi eich dysgu gan Dduw “i garu 
eich gilydd. 

10 Oblegid yr ydych yn gwneuth- 
ur hyn i bawb or brodyr y rhai 
sydd trwy holl Macedonia: ond yr 
ydym yn attolwg i chwi, frodyr, 
gynnyddu o honoch fwyfwy; 

ll A rhoddi o honoch eich bryd 
ar fod yn llonydd, a 'cwneuthur 
eich gorchwylion eich hunain, a 
mgoweithio âch dwylaw eich hunain, 
(megis y gorchymynasom i chwi ;) 

12 Fel Py rhodioch yn weddaidd 
tu ac at y rhai sydd oddi allan, ac 
na byddo arnoch eisieu * dim. 

13 Ond ni ewyllysiwn, frodyr, i 
chwi fod heb wybod am y rhai 
a hunasant, na thristaoch, megis 
eraill y rhai nid oes ganddynt 
obaith. 

14 Canys P os ydym yn credu farw 
Iesu, ai adgyfodi; felly “y rhai a 
hunasant yn yr Iesu, a ddwg Duw 
hefyd gyd âg ef. 


1118 


I. THESSALONIAID, IV. 


15 Canys hyn yr ydym yn ei ddy- 
wedyd wrthych 'yngair yr Ar- 
glwydd, “na bydd i ni y rhai byw, 


| y rhai a adewir hyd ddyfodiad yr 


Arglwydd, rag-flaenu y rhai a hun- 

asant. 

16 Oblegid *yr Arglwydd ei hun 
a ddisgyn o'r nef gyd â ' bìoedd, â 
llef yr arch-angel, ac "âg udgorn 
Duw: ar meirw yng Nghrist a 
cyfodant yn gyntaf: 

17 Yna ninnau y rhai byw, y rhai 
a adawyd, a gipir i fynu gyd â 
hwynt * yn y cymmylau, i gyfarfod 
â'r Arglwydd yn yr awyr: ac felly 
7 y byddwn yn wastadol gyd â'r Ar- 
glwydd. 

18 Am hynny *diddenwch eich 
gilydd â'r ymadroddion hyn. 

PENNOD V. 

1 Y mae efe yn myned rhagddo, ac yn dangos, 
fel o'r blaen, ddull dyfodiad, Orist i'r farn; 
12 ac yn rhoddi amryw orchymynion ; 29 ac 
Jelly yn diweddw eî epistol. 

ITHR am * yr amserau a'r pryd- 
iau, frodyr, nid rhaid i chwi 
ysgrifenu o honof attoch. 

2 Oblegid chwi a wyddoch eich 
hunain yn hysbys, mai "felly y daw 
dydd yr Arglwydd fel lleidr yn y 
nos. 

3 Canys pan ddywedant, Tang- 
nefedd a dïogelwch; yna “y mae 


dinystr disymmwth yn dyfod ar eu | 2.35. 
gwarthaf, megis gwewyr esgor ar|. 


un a fo beichiog; ac ni ddïangant 
hwy ddim. 

4 Ond chwychwi, frodyr, nid yd- 
ych mewn tywyllwch, fel y goddiw- 
eddo y dydd hwnnw chwi megis 
lleidr. 

5 Chwychwi oll, “plant y goleuni 
ydych,.a phlant y dydd : nid ydym 
ni o'r nos, nac o'r tywyllwch. 

6 Am hynny na chysgwn, fel “rhai 
eraill; eithr “gwyliwn, a byddwn 
sobr. 

7 Canys *'y rhai a gysgant, y nos 


y cysegant; a'r rhai a feddwant, y|: 


nos y meddwant. 
8 Eithr nyni, gan ein bod o'r dydd, 
byddwn sobr, £wedi ymwisgo â 
dwyfronneg ffydd a chariad, ac 
â gobaith iachawdwriaeth yn lle 
helm. | 

9 Canys Rnid appwyntiodd Duw 
nyni i ddigofaint, ond i gaffael iach- 
awdwriaeth trwy ein Harglwydd 
Iesu Grist, 

10 'Yr hwn a fu farw drosom; 
fel pa un bynnag a wnelom ai 





G——  ————— ce“: Y o E s am: MM —————— O OOK A O 
bd] — i — 
kad [dd FF [Ju] 


Dull dyfodiad | 





r]Bren.l2. 
1771) 
a, 20. 90. 
81 Cor. 15. 
ôl. 


t Matt. 24, 
ol. 
z Thess. 1. 


7 gawr. 
u I Oor. 15. 
yy 


- 


x Act. 1.9. 
Dat. 11, 32.1 


y Ioan 12, 
20. a lJ.ô, 
a l7.24, 


8 eynghor- 
wch. 


aMatt, 24. Î 
, 30. 
Actalnes 


b Matt, 24, F 
o, âi 


, * 


c Luc 17,21,. 
2S. a. 21, 


d IZph, 5. 8. 


2 y Ueill, 
e Matt. 24, 
42,225. 13, 


EHs.00.17. | 
Eph. 6. 14, 


G, T2 


$ 








h Rhuf, 9. 


pen, 1.10. j, 
Pectr2,8. |; 


i Rhuf, 14, 
8, 9, 


| Orist vr farn. 








k ] Cor, 16. 


1s. 
Phil. 2, 29, 
Heb, 13, 7 
17. 


b^d 


3 cynghori. 


12 Thess, 2. 
11, 12. 
4 allan o 
refn. 


m Iihuf. 15. 


l. 
Gal.6.1, 2. 
n Diar. 20. 
22,a 24.29. 
Matt. 5. 30, 


5 ym mhlith 
eich. 


P Phil, 4.4, 

gEuc18.1. 
Eph. 6. 18, 
Col.4. 2, 


DOMIN 1! 




















a] Thess.l. 
i 


pen, 2, 12, 


gyd âg ef, 


«dros ddrwg i neb: 
tadol “dilynwch yr hyn sydd dda, 
. | *tu ag at eich gilydd, a thu ag at 


blOor.1.3, 


€ 1 Thoes. 1, 


2 ymffrostio. 


e Phil. 1.28. 





gwylied ai cysgu, y byddom fyw 





ll O herwydd paham cynghorwch 
eich gilydd, ac adeiledwch bob un 
eich gilydd, megis ag yr ydych yn 
gwneuthur. 

12 Ac yr ydym yn attolwg i chwi, 
frodyr, “adnabod y rhai sydd yn 
llafurio yn eich mysg, ac yn eich 
llywodraethu chwi yn yr Arglwydd, 
ac yn eich “rhybuddio 

13 A gwneuthur cyfrif mawr o 
honynt mewn cariad, er mwyn eu 
gwaith. Byddwch dangnefeddus yn 
eich plith eich hunain. 

14 Ond yr ydym yn deisyf arnoch, 
frodyr, !rhybuddiwch y rhai 1afreol- 
us, diddenwch y gwan eu meddwl, 

m cynheliwch y gweiniaid, byddwch 
ymarhous wrth bawb. 

15 " Gwelwch na thalo neb ddrwg 
eithr yn was- 


bawb. 
16 P Byddwch lawen yn wastadol. 
17 1 Gweddïwch yn ddibaid. 


II. THESSALONIAID, I. 








18 'Ym mhob dim diïolchwch: 
canys hyn 4y ewyllys Duw yng 

Nghrist Iesu * tu ac attoch chwi. 

19 *Na ddiffoddwch yr Yspryd. 


20 Na ddirmygwch brophwydol-| oc 


iaethau. 


21 “ Profwch bob peth : deliwch yr | FU 
7rhith| n 


hyn sydd dda. 

22  Ymgedwch rhag pob 
drygioni, 

23 A *gwir Dduw y tangnefedd 
Ja'ch sancteiddio yn gwbl oll: a 
chadwer eich yspryd oll, a'ch enaid, 
a'ch corph, yn ddiargyhoedd. yn ny- 
fodiad ein Harglwydd Iesu Grist. 

24 “Ffyddlawn gyw yr hwn a'ch 
gale Jd yr hwn hefyd a'i gwna. 

25 O frodyr, gweddïwch drosom. 

26 " Anherchwch yr holl frodyr â 


| chusan sancteiddiol. 
27 Yr ydwyf yn eich tynghedu yn |. 


yr Arglwydd, ar ddarllen Py llythyr 
hwn i'r holl frodyr sanctaidd. 

28 “Gras ein Harglwydd Iesu Grist 
Jyddo gyd â chwi. Amen. 


T Y cyntaf at y Thessaloniaid & p ysgrilond 
wyd o Athen. 


AIL EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y 


THESSALONIAID. 


PENNOD L 


1 Y mae Paul yn hysbysu iddynt ddâed yr oedd 
efe yn meddwl am eu fydd, a'u cariad, a'u 
hamynedd: hwynt: 11 a chyd â hynny yn 
gosod, llawer o resymmau ar lawr, i'w cysuro 
hwy mewn erlâd ; a'r pennaf o'r rhaî hyn a 
gymmerir oddi wrth gyfiawn farn Duw. 


AUL, a Silfanus, a Thimothê€us, 

at eglwys y Thessaloniaid, 2 yn 
Nuw ein Tad, a'r Arglwydd Iesu 
Grist: 

2 PGras i chwi, a. thangnefedd, 
oddi wrth Dduw ein Tad ni, a'r 
Arglwydd Iesu Grist. 

3 “Dïolch a ddylem i Dduw yn 
wastadol drosoch, frodyr, fel y mae 
yn addas, oblegid bod eich ffydd 
chwi yn mawr gynnyddu, a chariad 
pob un o honoch oll tu ag at eich 
eilydd yn ychwanegu ; 

4 Hyd onid ydym dni ein hun- 


s.». ain yn “gorfoleddu ynoch chwi yn 


eglwysi Duw, o herwydd eich am- 
ynedd chwi a'ch ffydd yn eich holl 
erlidiau a'r gorthrymderau yr yd- 
ych yn eu goddef - 


1119 


5 Yr hyn sydd e argoel goleu o 


gyfiawn farn Duw, fel y'ch cyfrifer.|. 


yn deilwng i deyrnas Dduw, fer 
mwyn yr. hon yr ydych hefyd yn 
goddef, 

6 Canys cyfiawn gw ger bron 
Duw, dalu cystudd i'r rhai sydd 
yn eich cystuddio chwi; 

7 Ac i chwithau, y rhai a gys- 
tuddir, esmwythdra gyd â ni, syn 
ymddangosiad yr Arglwydd. Iesu o'r 
nef, * gyd â'i angelion nerthol, 

8 A thân fflamllyd, * gan “YB 


dïal i'r sawl nid adwaenant Dduw, 


ac !nid ydynt yn ufuddhâu i efeng- 
yl ein Harglwydd Iesu Grist: 

9 Y rhai a ddïoddefant. yn gosped- 
igaeth, ddinystr tragywyddol oddi 


ger bron yr Arglwydd, ac oddi wrth | 


ogoniant ei gadernid ef 


10 Pan ddêl efe i'w ogoneddu |. 
yn ei saint, ac i fod yn rhyfeddol|. 


yn y rhai oll sydd yn credu, (o 
herwydd i'n tystiolaeth ni yn eich | 
mysg chwi gael ei chredu,) ,yn y 
dydd hwnnw. 

11 Am ba achos yr ydym hefyd. 
yn gweddïo yn wastadol drosoch, 





———— ww — 


Amryw annogacthau. 





Anno 
DOMINI 
54. 





r ph. 5. 20, 
Col. 3. 17, 
6 am dan- 


7 math ar 
ddrwg, 

x Phil, 4, 9, 

7 pen. 3. lv, 


zl1Cor.1.9, 
a lo.l2. 

2 Tess. 2 me 
Gas 


» Tthuf. 16. 
16. | 





b Col. 4, 16. 
Z 'Y hess, 3, 
lLR O. 





c Rhuf, 16. 
LU, 


Gy yf mr iL i y Cy Si I EG —————_—. 7 


' Anno 
DOMINI 
54. 


f 1 Thess. 2, 
14, 


| 
ar Thess. 4, | 
| 
a l4. | 
8 gyd âg 
angelion 
ei nerth. 
4 Mewn tân, 
9 yn cym- 
ar y saul. 


h2Petr3.7, 
meryd dïal 
i Rhuf. 2.8. 





| Darluniad o Anghrist. 


ar fod i'n Duw ni eich 
chwi yn deilwng o'r alwedigaeth 
hon, a chyflawni holl foddlonrwydd 
6e4 ddaioni, a gwaith ffydd, yn 
nerthol : 

12 Fel y gogonedder enw ein 
Harglwydd Iesu Grist ynoch chwi, 
a chwithau ynddo yntau, yn ol gras 
ein Duw ni, ar Arglwydd Iesu Grist. 


PENNOD II. 
1 Mae yn ewyllysio iddynt, barh&u yn ddisigl 
yn y gwirionedd a dderbyniasant; 9 yn dang- 
. os y bydd ymadawiad oddî wrth y ffydd, 
8 ac y datguddir Anghrist, cyn dyfod dydd 
yr Arglwydd: 15 ac yna yn ail-adrodd eî 
gynghor o'r blaen, ac yn gweddïo drostynt. 


CO yr ydym yn attolwg ìi chwi, 

frodyr, er dyfodiad ein Har- 

glwydd Iesu Grist, a'n cyd-gynhull- 
iad ninnau atto ef, 


Anno 
DOMINI 
54. 








6 i ddaioni. 


*Met».| 2 “Nach sigler yn fuan ?oddi 

Eph.5.6. | wrth eich meddwl, ac na'ch cyn- 

zone.  |hyrfer, na chan yspryd, na chan 

nib jar, na chan lythyr, megis oddi 

meddwl. | wrthym ni, fel pe bai dydd Orist 
yn gyfagos. 

3 Na thwylled neb chwi mewn un 
modd: oblegid n4 ddaw y dydd 
hwnnw hyd oni ddêl ymadawiad 

“llen? |yn gyntaf, a “datguddio y dyn 
Dat.13.11.| pechod, mab y golledigaeth ; 

4 Yr hwn sydd yn gwrthwynebu, 
cpan.11. | ac *yn ymddyrchafu * goruwch pob 
Synerbyn. |*peth a elwir yn Dduw, neu a 
aEiryen |addolir; hyd onid yw “efe, megis 
Ezec. 28. | Duw,.yn eistedd yn nheml Duw, 

ac yn ei ddangos ei hun mai Duw 
dyw. 

5 Onid côf gennych chwi, pan 
oeddwn i etto gyd â chwi, ddywed- 
yd o honof y pethau hyn i chwi ? 

6 Ac yr awrhon chwi a wyddoch 
yr hyn sydd yn attal, fel y datgudd- 
ler ef yn ei bryd ei hun. 

elIoan4.3.| 7 Canys y mae “dirgelwch yr an- 
wiredd yn gweithio eisoes: yn unig 
yr hwn sydd yr awrhon yn attal, 
a eltyl nes eì dynnu ymaith, 

8 Ac yna y datguddir yr Anwir 
tm.n.4. |Pwnnw, yr hwn a ddifetha yr Ar- 
Hos..5. |glwydd “âg yspryd ei enau, ac a 
a19.15,20, | ddilea â disgleirdeb ei ddyfodiad : 
£Eph.2.2.| 9 Sêf yr hwn y mae ei ddyfod- 
bm iad “yn ol gweithrediad Satan, gyd 
Deut.121./â phob nerth, ac "arwyddion, a 
M. »»|Thyfeddodau gau, 
i2Co.2. | 10 A phob dichell anghyfiawnder 
mnr lyn íy rhai colledig; am na dder- 
Me _lbyniasant garlad y gwirionedd, fel 

Bren.??.| y byddent gadwedig. 


ll Ac “am hynny y denfyn Duw 


Da, 
Ezec. 14,9, 
1120 


II. THESSALONIAID, II. 
cyfrif | iddynt hwy amryfusedd cadarn 


Am sefyll yn y fydd. 





Anno 
ìfel y credont gelwydd ; | DGM 

12 Fel y barner yr holl rai nid 
oeddynt yn credu i'r gwirionedd, 
ond yn ymfoddloni mewn anghyf- 
iawnder. 

13 Eithr "nyni a ddylem ddïolch 
yn wastad i Dduw drosoch chwi, 
frodyr caredig gan yr Arglwydd, 
oblegid i Dduw "o'r dechreuad eich ," E»b-1.4 
“ethol chwi ìi iachawdwriaeth, Ptrwy i Thess.1. 
sancteiddiad yr Yspryd, a ífydd *i'r »Luc1.5. 
gwirionedd : sy 

14 I'r hyn y galwodd efe chwi | 
trwy ein hefengyl ni, i :feddian- “Ioan. 
nu gogoniant ein Harglwydd Iesu 
Grist. 

15 Am hynny, frodyr, sefwch, a 
deliwch "y traddodiadau a ddysg- 
asoch, pa un bynnag ai trwy ym- 
adrodd, ai trwy ein hepistol ni. 

16 A'n Harglwydd Iesu Grist ei 
hun, a Duw a'n Tad, yr hwn a'n 
carodd ni, ac a roddes ê mê ddi- 
ddanwch tragywyddol, a gobaith da 
trwy ras, 

17 A ddiddano eich calonnau chwi, 
ac a'ch "sicrhao ym mhob gair a CI Thewa 
gweithred dda. 13. 


PENNOD HI. 

1 Ymae yn deîìsyfu eu gweddïau hwy drosto eì 
hun: 9 yn tystiolaethu pa hyder oedd, ganddo 
arnynt; 5 yn gweddïo ar Dduw drostynt; | 
6 ac yn rhoddi amryw orchymynion; yn 
enwedig $ ochelyd segwryd, a_chymdeithas 
rhai drwg; 16 ac yn diweddu trwy weddîo, 
a'u hannerch hwy. | 

ELLAOCH, frodyr, * gweddïwch 

drosom ni, ar fod i air yr Ar- 
glwydd redeg, a chael gogonedd, 
megis gyd â chwithau ; 

2 Ac Par ein gwared ni oddi wrth 
ddynion “anhywaith a drygionus: 
canys nid oes ffydd gan bawb, 

3 Eithr cffyddlawn yw yr Ar- *lCorl9. 
glwydd, yr hwn a'ch sicrhâ chwi, 28... 
ac a'ch * ceidw rhag drwg. 

4 Ac *y mae gennym hyder yn |<20or.T. 
yr Arglwydd am danoch, eich bod | !* 
yn gwneuthur, ac y gwnewch, y 
pethau yr ydym yn eu gorchymyn 
1 chwi. 

5 A'r Arglwydd a gyfarwyddo eich 













5 nerthol 
weithred- 
iad cyfeil- 
iorni. 

llTim.4,.1. 


m pen, 1. 9. 


r pen. 3, 6, 





a ph. 6. 19. 
Col. 4. 3, 





b Rhuf. 15. 
ôl. 


2 Neu, allan 
o'u lle. 





mi 


d Ioan 17. 
5 





calonnau chwi at gariad Duw, ac i |*amyn«ta 
7 ymaros am Grist. £ Rhuf. 16. 


6 Ac yr ydym yn gorchymyn i! lî. 
chwi, frodyr, yn enw ein Harglwydd |,2!9 
Iesu Grist, dynnu o honoch ymaith | i. 
£oddi wrth bob brawd a'r sydd yn | 4n. 
rhodio *^yn afreolus, ac nid yn ol,^1Thes4 
'y traddodiad a dderbyniodd efe | »i:11,15, 


gennym ni, i pen. 2. 15. | 





| Iawn axJfer a I. TIMOTHEUS, I. 


Anno | 7 Canys chwi a wyddoch eich 
DONIAU hunain “pa fodd y dylech ein dilyn 


k 1 Oor. â. 


16.a ll.l. 
l Thess. 1. 
fí 


1 1 Thess. 2n 
10 


5 allan o 


refn. 
m Act. 18. 


3. a 20. 34. | 


n 1Cor. 9.6. 
l Thess. 2, 


ond.7. 
P Gen, 3. 19. 


6 allan o 
drefn. 


g 1 Thess. 4. 
ll. 


r Eph. 4.28. 


Anno 
DOMINI 
60. 





a Act. 9. 15. 


b Ool. 1.27. 


c Act. 16. 1, 


e Act.20,1, 
a 
Phil. 2. 21. 





ni: oblegid 'ni buom “afreolus yn 
eich plith chwi; 

8 Ac ni fwyttasom fara neb yn 
rhad; ond “frwy weithio mewn 
llafur a lludded, nos a dydd, fel 
na phwysem ar neb o honoch 
chwi: 

9 "Nid o herwydd nad oes gen- 
nym awdurdod, ond fel y'n rhodd- 
em *ein hunain yn siampl i chwi 
i'n dilyn. 

10 Canys pan oeddym hefyd gyd 
â chwi, hyn a orchymynasom i chwi, 
Ps byddai neb ni fynnai weithio, na 
chai fwytta chwaith. 

ll Canys yr ydym yn clywed fod 
rhai yn rhodio yn eich plith chwi 
$ yn afreolus, heb weithio dim, ond 
' bod yn rhodresgar. 
| 12 “Ond i'r cyfryw gorchymyn yr 
ydym, a'u hannog trwy ein Har- 
glwydd Iesu Grist, "ar iddynt 








diwedd, y gyfraith. 


weithio trwy lonyddwch, a bwytta Dfns 


eu bara eu hunain. 

13 A chwithau, frodyr, *na "ddi- 
ffygiwch yn gwneuthur daioni. 

14 Ond od oes neb heb ufuddhâu 
i'n gair “trwy y llythyr yma, hys- 
byswch hwnnw; ac *na fydded i 
chwi gymdeithas âg ef, megis y 
cywilyddio efe. 

15 Er hynny na chymmerwch ef 


OMINI 
oâ. 


s Gal. 6. 9, 
T flinwch. 





MM 

1 Oor. 5.9, 
1, 

ad, 6. 


megis gelyn, eithr ”cynghorwch ef 9 rhybudd- 
*wvch. 


fel brawd. 

16 " Ac Arglwydd y tangnefedd ei 
hun a roddo i chwi dangnefedd 
yn wastadol ym mhob modd. Yr 
Arglwydd a fyddo gyd â chwi oll. 

17 * Yr annerch â'm llaw i Paul 
fy hun; yr hyn sydd arwydd ym 
mhob epistol: fel hyn yr ydwyf yn 
ysgrifenu. 

18 7Gras ein Harglwydd Iesu Grist 
gyd â chwi oll. Amen. 


1 Yr ail at y Thessaloniaid a ysgrifenwyd 
o Athen, 


EPISTOL CYNTAF PAUL YR APOSTOL AT 


TIMOTHEUS. 


PENNOD I. 
|1 Y mae Paul yn dwyn ar gôf 4 Timotheus y 


siars a roddasai efe iddo, wrlh fyned â Ma- 
cedonia, 5 Iawn arfer a diwedd y gyfraith. 
11 Ynghylch galw Paul fod yn apostol. 20 
Am Hymenêus ac Alexander, 
AUL, apostol Iesu Grist, * yn ol 
gorchymyn Duw ein Hiachawd- 
wr, ar Arglwydd Iesu Grist, Pein 
gobaith ; 
2 At “Timotheus, /y mab naturiol 


s.3.|yn y ffydd: 4 Gras, trugaredd, a 
. | thangnefedd, oddi wrth Dduw ein 
>| Tad, a Christ Iesu ein Harglwydd. 


3 Megis y deisyfais arnat aros yn 
Ephesus, *pan euthum i Macedonia, 


fel y gellit rybuddio rhai na ddysg- 
'cene3.”| ont ddim amgen, 
Fet] 4 Ac na 5 ddaliont ar chwedlau, 
2Tim.2. |ac achau anorphen, y rhai sydd yn 
Tit.1.4. | peri cwestiynau yn hytrach nag 
"^^ adeiladaeth dduwiol, yr hon sydd 
2mewn. |^trwy ffydd ; gwna, felly. 
“Rhof. | 5 Eithr Pdiwedd y gorchymyn yw 
Gai5.14. cariad o galon bur, a chydwybod 

dda, a ffydd ddiragrith : 

6 Oddi wrth yr hyn bethau y 

gŵyrodd rhai, ac y troisant heibio 

î ad. â. at ' ofer-siarad ; 


7 Gan ewyllysio bod yn athrawon 


1121 


or ddeddf, heb ddeall na pha 
bethau y maent yn eu dywedyd, 
nac am ba bethau y maent yn 
taeru. 

8 Eithr nyni a wyddom mai “da 
yw y gyfraith, os arfer dyn hi yn 
gyfreithlawn ; 

9 ' Gan wybod hyn, nad i'r cyfiawn 
y rhoddwyd y gyfraith, eithr i'r rAa1 
digyfraith ac anufudd, i'r 704 an- 
nuwiol a phechaduriaid, i'r rha 
disanctaidd a halogedig, i dad-leidd- 
iaid a mam-leiddiaid, i leiddiaid 
dynion, 

10 I butteinwyr, i wrryw-gydwyr, 
i ladron-dynion, i gelwyddwyr, I 
anudonwyr, ac os oes dim arall 
yn wrthwyneb i athrawiaeth "iach- 


us; 

ll Yn ol efengyl * gogoniant "y 
bendigedig Dduw, 9am yr hon yr 
ymddiriedwyd i mi. 

12 Ac yr.ydwyf yn diolch i'r hwn 
a'm nerthodd i, sef Orist Iesu ein 


u Rhuf, 15, 
oo. 

x ] Oor. 16. 
1 


Col. 4, 18, 


7 Rhuf. 16. 
24. 


Anno 
DOMINI 
62. 





k Rhuf. 7. 
12. 


ì Gal. 3. 19, 
a 5,223. 


3 ogoneddus. 

n pen. 6. 15. 

o Gal,2.7, 
ì TThess. 2, 


Tit. 1. 3, 


Harglwydd, Pam iddo /y nghyfrif|*LCrT 


yn ffyddlawn, gan fy ngosod yn y 
weinidogaeth ; 

13 1Yr hwn oeddwn o'r blaen yn 
gablwr, ac yn erlidiwr, ac yn dra- 
haus: eithr mi a gefais drugaredd, 


ag Act.8. 3. 
a Ol 
Phil, 9. 6. 





Gweddïo dros bob dyn. 


Anno 
D nr 





r Hn 9, 39, 


Y. Gb JW 
4 mewn. 
s2'Tim.l. 

13. 


6 croesaw. 
t Matt.9.,13, 


Marc 2.17, 1 'r 


Luc 5, 32, 
a 19.10, 
l Ioan 3. 5. 





i 6 blaena, 
| _ garedd, fel y dangosai Iesu Grist 
7 Neu, ynof fi “yn, gyntaf bob hir-oddef, 
Uam |er siampl i'r rhai a gredant rhag 
llaw ynddo ef i fywyd tragy- 
wyddol. 
“pe 10.16.| 17 Ac “i'r Brenhin tragywyddol, 
peu. Ô. 15, I anfarwol, anweledig, .* i'r Duw unig 
|s ihuf, we. | ddoeth, ” y byddo anrhydedd a go- 
wd goniant yn oes oesoedd. Amen. 
29.1. 9 Y gorchymyn hwn yr ydwyf 
a ei roddi ì ti, 4y mab Timothe- 


| *pên. 4. 14, us, 


2'Tim.4 








am "1 mi yn ddïarwybod e4 wneuth- 
ur 4trwy anghrediniaeth. 


]4-A gras ein Harglwydd ni a 


dra-amlhaodd *gyd â ífydd a char- 
iad, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. 
15 Gwir yw y gair, ac yn haeddu 
pob ^ derbyniad, * ddyfod Orist Iesu 
byd i gadw pechaduriaid; o ba 
rai, êpennaf ydwyf fì. 
16 Eithr o achos hyn y cefais dru- 


“yn ol yn prophwydoliaethau a 
gerddasant o'r blaen am danat, ar 


| *pen. 6.19. dn o honot ynddynt filwriaeth 


b pen. 3.9. 19 ? Gan fod gennyt ffydd, a chyd- 
wybod dda; yr hon a wrthododd 
rhaì, ac a wnaethant long-ddrylliad 
am y ffydd : 

enn 220. ON ba au uc e Hymentus 


a2'Tim.4. |ac $ Alexander ; y rhai *a roddais i 


Tasg 


2 Allolwg. 


Cd PAT 


8 Neu, 
awdurdod, 


y dysgent na chablent. 


'PEN NOD II. 

1 Bod yn îawn gweddïo a diolch dros bob dyn. 
9 Pa fodd y dylai gwragedd ymdrwsio,; 
12 nad ydys yn caniattâu iddynt na dysyu, 
na bod yn ben: 15 y byddant hwy gadw- 
edîg, er bod ynddynt arwydd o ddigofaint 
Duw, wrth ddwyn plant â'r byd, os lwy a 
arhosant yn y fjydd. 

YNGHORI yr ydwyf am hyn- 
ny, ym mlaen pob peth, fod 

ymbiliau, gweddïau, deisyfiadau, a 

thalu dïolch, dros bob dyn ; 

2 2 Dros frenhinoedd, a_ phawb 

sydd mewn “goruchafiaeth; fel y 


I. TIMOTHEUS, II. 


Dyledswydd gwragedd. 
















gallom ni fyw yn llonydd ac yn 
heddychol mewn pob duwioldeb ac 
onestrwydd. 

3 Canys hyn sydd dda a chymmer- 
adwy ger bron Duw ein Ceidwad ; 

4 $ Yr hwn sydd yn ewyllysio bod 

Gu dyn yn gadwedig, a'u dyfod i 
wybodaeth J gwirionedd. 








b2DPetr3.9. 
| elonn 17.3. 
Rhuf, 3. 

23.a.10.12. 







yr wyf yn ei ddywedyd yng|_ Anno 
Nghrist, nid wyf yn Hf sfedyd sole DOT 
wydd;) “yn athraw y Cenhedloedd | naen. 
mewn ffydd a gwirionedd. ls er 

8 Am hynny yr wyf yn ewyllysiol... 
ir gwŷr weddïo lym mhob man,|!M«.num. 

mA ddyrchafu dwylaw sanctaidd, nn 
heb na digter *na dadl, 5 nac 

9 Yr un modd hefyd, bod "i'r|s1petas, 
gwragedd eu trefnu eu hunain 
mewn dillad gweddus, gyd â gwyl- 
der a sobrwydd; nid â gwallt pleth- 
edig, neu aur, neu emmau, neu 
ddillad gwerthfawr ; 

10 Ond, (yr hyn sydd yn gweddu 
i wragedd a fo yn proffesu duwiol- 
deb,) â gweithredoedd da. 

ll Dysged gwraig mewn distaw- 
rwydd gyd â phob gostyngeidd- 
rwydd 

12 Ond *nid wyf yn cenhadu i|“, Or 
wraig athrawiaethu, Pnac ymawd- P Hph. 5.24. 
urdodi ar y gwr, eithr bod mewn 
distawrwydd. 

13 Canys «Adda a luniwyd yn|iGen ul. 
gyntaf, yna Efa. e'n 

14 Ac nid” Adda a dwyllwyd ; eithr | r Gen.3. 6. 
y wraig, wedi ei thwyllo, oedd yn | *6*li-. 
y camwedd, 

15 Etto cadwedig fydd ê wrth |$znvlanta. 
ddwyn plant, os arhosant hwy mewn 
ffydd, a chariad, a sancteiddrwydd, 
ynghyd â sobr wydd. 

PENNOD III. 

2 Cynheddfau esgobion, a_ diaconiaid, a'u 

gwragedd: 14 a phaham y mae yr apostol 

yn ysgrifenu y pelhau hyn at Timothêus. 

15 Ynghylch yr eglwys, a'r gwîrionedd a 

ddysgir ynddi. 

WIR gyw y gair, Od yw neb 
yn chwennych swydd * esgob, | 1 Act.20.28. 

gwaith da y mae yn ei chwennych. 

2 Rhaid gan hynny ì P esgob fod |*Tit.l.6, 
yn ddïargyhoedd, yn wr un wraio, | 
yn wyliadwrus, yn sobr, yn ? wedd- | £/eiâ«s 
aidd, yn lleítŷgar, “yn athrawaidd ; |<2Tim.2. 

3 Nid yn “wingar, nid yn dar-|y,a 
awydd, 4nid yn budr-elwa; eithr yn | smldda 
dirion, *yn anymladdgar, yn ddi-| came 
ariangar; gwin. a 

4 Yn llywodraethu ei dŷ ei hun eg Tan. 


yn dda, yn dal ei blant mewn 
ufudd-dod ynghyd â phob onest- 


d IIeb.9.15, 
e Matt. 20. 
Der 


4 jn dust 
iolaeth. 


fì) Cor, 1, 6. 


2 'T'hess.l. 
10, 
EE lôph, 1.9. 
O 
| h 2 Tim. 1. 
1i. 


MMR On 





'5 Canys “un Duw sydd, ac *un 
cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dyn- 
Ion, y dyn Orist Iesu; 

6 * Yr hwn a'i rhoddes ei hunan 
yn bridwerth dros bawb, i'w * dyst- 
iolaethu £yn yr amseroedd prïod. 

7 “Tr hyn y'm gosodwyd i yn 
bregethwr ac yn apostol, (y gwir 


1122 








rwydd ; 

5 (Oblegid oni fedr un lywodr- 
aethu ei dŷ ei hun, pa fodd y cym- 
mer efe ofal dros eglwys Dduw $) 

6 Nid yn newyddian gyn y ffydd, 
rhag iddo ymchwyddo, a syrthio i 
ddamnedigaeth diafol 

7 Ac y mae yn rhaid iddo ef hefyd 


Prophwydo 


| Anno 
DOMINI 





b pen. 1. 19. 


$ Edrych 
Matt. 25. 
| al 


£Neu,chyn- 
haliad. 

k Ioan 1.14. 
l Ioan I, 2. 

5 Gr. am- 
lygwyd. 

î Rhuf.l. 4, 
1 Petrô.1s. 

m Matt. 23. 


2. 

Marc 16. 5. 
Luc 24.4 
Ioan 20.12. 


Eph. 3. 10. 
1. etr l, 


n Eph. 3.5, 
6 


oLuc 24.51. 
Act.1.09. 


a2 Thess. 2. 


oM 

Zm'im, oc 

2 Petr 3.3. 

1 Ioan 2. 

ls. 

Judns 18, 
b]l Petr l. 

20. 


2 losgi. 


c Gen.1.2), 
a9. 
6 









1 Cor, 10. 
JU. 





gael tystiolaeth dda fgan y rhaì 
oddi allan; rhag iddo syrthio i 
waradwydd, ac ì fagl diafol. 

8 Rhaid ir *dïaconiaid yr un 


' |íffunud //od yn onest; nid yn ddau- 


eiriog, nid yn ymrôi i win lawer, 
nid yn budr-elwa ; 

9 Yn dala dirgelwch y ffydd 
mewn cydwybod bur. 

10 A phrofer y rhai hynny hef- 
yd yn gyntaf; yna gwasanaethant 
swydd diaconiaid, os byddant ddi- 
argyhoedd. 

11 Y mae yn rhaid ŷ'w gwragedd 
yr un modd /od yn onest, nid yn 
enllibaidd, yn sobr, yn ífyddlawn 
ym mhob peth. 

12 Bydded y dïaconiaid yn wŷr 
un wraig, yn llywodraethu eu plant 
a'u tai eu hunain yn dda. 

13 Canys íy rhai a wasanaethant 
swydd diaconiaid yn dda, ydynt 
yn ennill iddynt eu hunain radd 
dda, a. hyfder mawr yn y ífydd 
sydd yng Nghrist lesu. 

14 Y pethau hyn yr ydwyf yn eu 
hyserifenu attat, gan obeithio dy- 
fod attat ar fyrder : 

15 Ond os tariaf yn hir, fel y 
gwypech pa fodd y mae yn rhaid 
4 & ymddwyn yn nhŷ Dduw, yr 
hwn yw eglwys y Duw byw, colofn 
a *sylfaen y gwirionedd. 

16 Ac yn ddiddadl, mawr yw 
dirgelwch. duwioldeb; “Duw a 
? ymddangosodd yn y cnawd, !'a 


; gyfiawnhâwyd yn yr Yspryd, m 


welwyd gan ancelion, "a bregeth- 
wyd i'r Cenhedloedd, a gredwyd 
ìddo yn y byd, 9Ja gymmerwyd ìi 
fynu mewn gogoniant. 


PENNOD IV. 

1 Y mae yn prophwydo ymadawiad oddi wrth 
y gydd yn yr amseroedd diweddaf ; 6 ar er 
mwyn ma byddui i Timolheus ballu yn ei 
swydd, y mae yn rhoi iddo amryw gynghor- 
ion ynghylch hynny. 

O y mae yr Yspryd yn eglur 
yn dywedyd yr ymedy rhai 

Pyn yr amseroedd diweddaf oddi 

wrth y ffydd, gan roddi coel i ys- 

prydion cyfeiliornus, ac i athraw- 

iaethau cythreuliaid , 

2 Yn dywedyd celwydd mewn 
rhagrith, a'u cydwybod eu hunain 
wedi ei “serio â haiarn poeth ; 

3 Yn gwahardd prïodi, ac yn erchi 
ymattal oddi wrth fwydydd, y rhai 


anhreu. 2 greodd Duw “i'w derbyn, “trwy 


roddi dïolch, gan y ífyddloniaid, a'r 
rhai a adwaenant y gwirionedd. 


We 


I. TIMOTHEUS, IV. 


a 


4 Oblegid y mae “pob peth a 
greodd Duw yn dda, ac nid ocs 
dim i'w wrthod, os cymmerir trwy 
dalu dïolch: 


5 Canys y mae wedi ei sancteidd-| 2 


io gan air Duw a gweddi. 

6 * Os gosodi y pethau hyn o flaen 
y brodyr, ti a fyddi weinidog da i 
Iesu Grist, fwedi dy fagu y'mngeir- 
iau y ffydd ac athrawiaeth dda, yr 
hon a ddilynaist. 

7 Eithr “gâd heibio halogedig a 
gwrachïaidd chwedlau, ac ymarfer 
dy hun i dduwioldeb. 

8 Canys *i ychydig y mae ^ym- 
arfer corphorol yn fuddiol: eithr 
duwioldeb sydd fuddiol i bob peth, 
a chanddi addewid o'r bywyd 4 
sydd yr awrhon, ac o'r hwn a 
fydd. 

9 Gwir yw y gair, ac yn haeddu 
pob * derbyniad, 

10 Canys er mwyn hyn yr ydym 
yn poeni, ac yn cael ein gwarad- 


wyddo, o herwydd i ni obeithiol. 


yn y Duw byw, “yr hwn yw Achub- 


ydd pob “dyn, yn enwedig y ffydd-| & 


loniaid. 

. Y pethau hyn gorchymyn a 
dysg. 

E ! Na ddïystyred neb dy ieuengce- 
tid di; eithr "bydd yn ensampl 
i'r ffyddloniaid, mewn gair, mewn 
ymarweddiad, mewn cariad, mewn 
yspryd, mewn ffydd, mewn pur- 
e 


13 Hyd oni ddelwyf, glŷn wrth 
ddarllen, wrth gynghori, wrth ath- 
rawiaethu. 

14 "Nac esgeulusa y dawn sydd 
ynot, yr hwn a rodded i ti * trwy 
brophwydoliaeth, Pgyd âg arddod- 
iad dwylaw yr henuriaeth. | 

15 Myfyria ar y pethau hyn, ac 
yn y pethau hyn aros; fel y byddo 
dy gynnydd yn eglur ' i bawb. 

16 Gwylia arnat dy hun, ac ar 
yr athrawiaeth; aros ynddynt: 
canys os gwnei hyn, ti 1a'th gedwi 
dy hun 'a'r rhaì a wrandawant 
arnat. 

PENNOD V. 


1 Rheolau â'w dilyn wrth geryddu. 9 Ynghylch 
gwragedd gweddwon, WT a henuriaid. 292 
Cynghor ynghylch iechyd Timotheus, 24 Dod 
pechodau rha yn myned o'r blaen â farn, 
a'r eiddo eraill yn canlyn. 


B A cherydda hynafgwr, eithr, 


cynghora ef megis tad; a'r 
rhai ieuaingc, megis brodyr ; 
2 Yr hen wragedd, megis mam- 


gwrthgiliad. 


Anno 
DOMINI 
60. 

e lthuf. 14, 

14.20. 
l Cor. 10. 
j> 





D. 
a it. 15. 


8 Os dygi y 
pethau hyn 
cr gof ŷr 
brodyr. 

f2 Tim, 3. 
14, 15. 


TM 


£ pen. 1. 4. 
n 6. 20. 
Tat, LO 

4 Neu, tros 


ychydig. 
h Col. 2. 29. 


i pen. 1.15. 


5 croe8ai. 


k Is. 36. 6. 
a l01«256; 
cU 


6 d ynion. 


ìI Cor. 16. 
11. 
Tit. 2: 1D. 
m Ti 27 
l Petr 5.3. 


n2'Tim.l.6. 
o pen, 1. 18. 
P Act. 6. 6. 


T ym mhob 
y'eth. 


gEzec.82.9, 
r Rhuf, 11. 
14 


] Cor.9.22, 
lago 5. 20. 


a Lef, 10. 22. 


Y ————— U KU- “WT —SSsSSSS GG —— FF nn 
WENU ————— NN IÏ NN I —————— ” 





Anno 
DOMINI 
6o. 


2 mewn po? 


diweirdeb, 
bad. 5, 16. 


Matt. 15.4. 
Eph. 6. 1, 
a 1 Cor. 7. 
92, 
eLuc2.97, 
alS.l. 


4 yn byw yn 
Joethus. 


Am wragedd gweddwon, 


mau; y rhai ieuaingc, megis chwi- 
orydd, * gyd â phob purdeb. 

3 Anrhydedda y gwragedd gwedd- 
won, P y rhai sydd wir-weddwon. 

4 Eithr o bydd un weddw ag iddi 
blant neu ŵyrion, dysgant yn gyntaf 
arfer * duwioldeb gartref, a “thalu 
y pwyth i'w rhïeni: canys hynny 


>'9 | sydd dda a chymmeradwy ger bron 


Duw. 

5 1Eithr yr hon sydd wir-weddw 
ac unig, sydd yn gobeithio yn Nuw, 
ac *yn parhân mewn ymbiliau a 
gweddïau nos a dydd. 

6 Ond yr hon sydd * drythyll, a 
fu farw, er ei bod yn fyw. 

7 A gorchymyn y pethau hyn, fel 


| y byddont ddïargyhoedd. 


9 geraint. 


f2Tim..5. 
Tit.1.16. 


6 Na chyf- 
rifer ym 
mhlith y 


rhai 
gweddwon, 


Eì Detr4,9. 


1 Cor.7.9. 


k'Tit,2.8. 


T Gr. ym- 
sennu. 


1ad.3, 5. 

eu 1 Uy 
1 Cor. 9.10, 
Gal. 6. 6. 
Phil. 2, 29, 
1 Thoss. 5. 


3 ^w 


8 Ac od oes neb heb ddarbod dros 
yr eiddo, ac yn enwedig ei * deulu, 
f efe a wadodd y ffydd, a gwaeth yw 
na'r di-ffydd. 

9 *Na ddewiser yn weddw tm a 
fo dan dri ugein-mlwydd oed, yr 
hon fu wraig ìi un gwr, 

10 Yn dda ei gair am weithred- 
oeddda; os dygodd hi blant i fynu, 
os Ebu lettŷgar, o PR golchodd hi 
draed y saint, o chynnorthwyodd 


; [hi y rhai cystuddiol, o dilynodd hi 


bob gorchwyl da. 

ll Eithr gwrthod y gweddwon 
ieuainge: canys pan ddechreuont 
ymdrythyllu yn erbyn Orist, prïodi 
a fynnant ; 

12 Gan gael barnedigaeth, am 
iddynt ddirmygu y ffydd gyntaf. 

13 A hefyd y maent yn dysgu 
bod yn segur, gan rodio o amgylch 
o dŷ i dŷ; ac nid yn segur yn 
unig, ond hefyd yn wag-siaradus, 
ac yn rhodresgar, can adrodd peth- 
au nid ŷnt gymmwys. 

14 íYr wyf yn ewyllysio gan 
hynny i'r rhai ieuaingc brïodi, 
planta, gwarchod y tŷ, “ heb roi 
dim achlysur i'r gwrthwynebwr i 
T ddifenwi. 

15 Canys y mae rhai eisoes wedi 


| gŵyro ar ol Satan. 


16 Od oes gan wr neu wraig ffydd- 
lawn wragedd gweddwon, cyn- 
northwyant hwynt, ac na phwyser 
ar yr eglwys; fel y gallo hi ddiwallu 
! y gwir-weddwon, 

17 " Cyfrifer yr henuriaid sydd yn 
llywodraethu yn dda, yn deilwng 
o barch dan-ddyblyg; yn enwedig 
y rhai sydd yn poeni yn y gair ar 
athrawiaeth. 

18 Canys y mae yr ysgrythyr yn 


A124 


I. TIMOTHEUS, VI. 


dywedyd, "Na chau safn yr ŷch 
sydd yn dyrnu yr ŷd : ac, 9 Y mae 
y gweithiwr yn haeddu ei gyflog. 


19 Yn erbyn henuriad na dderbyn 4 


achwyn, oddi eithr P*dan ddau neu 
dri o dystion. 
20 4“ Y rhai sydd yn pechu, ? cer- 


ydda yngŵydd pawb, fel y byddo! 


ofn ar y lleill. 


21 *' Gorchymyn yr ydwyf ger 


bron Duw, a'r Arglwydd Iesu Grist, ' 


ar etholedig angelion, gadw o 


honot y pethau hyn heb ragfarn,|"'. 


heb wneuthur dim o * gyd-bartïaeth. 
29 *Na ddod ddwylaw yn ebrwydd 

ar neb, ac na fydd gyfrannog o 

bechodau rhai eraill: cadw dy hun 

yn bur. 

23 Nac ŷf ddwfr yn hŵy; eithr 
arfer ychydig win, *er mwyn dy 
gylla a'th fynych wendid, 

24 Pechodau rhyw ddynion sydd 
amlwg or blaen, yn rhag-flaenu i 
farn; eithr rhai sydd yn eu canlyn 
hefyd. 

25 Yr un ffunud hefyd y mae 
gweithredoedd da yn amlwg o'r 
blaen ; a'r rhai sydd amgenach, nis 
gellir eu cuddio. 

PENNOD VI. 

1 Dyled gweision i'w meistriaid. 9 Am ochelyd 
athrawon mewydd. 6 Duwioldeb sydd elw 
mawr: 10 a chwant arîan ydyw gwreiddyn 
pob drwg. 11 Beth a ddylai Timothêus ei 
ochelyd, a'i ddilyn: YW am ba beth yr oedd 
iddo rybuddio y cyfoethogion. 20 Am gadw 
yr athrawiaeth iawn, a gochelyd siaradach 


ofer. 
YNNIFER ag sydd *wasanaeth- 
wyr dan yr iau, tybiant eu 
meistriaid eu hun yn deilwng o bob 
anrhydedd; Pfel na chabler enw 
Duw, a4 athrawiaeth e/. 

2 A'r rhai sydd a meistriaid gan- 
ddynt yn credu, na ddïystyrant 
hwynt, o herwydd eu bod yn frod- 
yr; eithr yn hytrach gwasanaeth- 
ant hwynt, am eu bod yn ^credu, ac 
yn anwyl, yn gyfrannogion o'r llesâd. 
Y pethau hyn dysg a chynghora. 

3 Od oes neb “yn dysgu yn am- 
genach, ac heb gyttuno âg “iachus 
eiriau ein Harglwydd Iesu Grist, 


ac âr athrawiaeth *sydd yn ol mii. 


duwioldeb ; 

4 “Chwyddo y mae, fheb wybod 
dim, eithr *aammhwyllo ynghylch 
cwestiynau, ac ymryson ynghylch 
geiriau; o'r rhai y mae cenfigen, 
ymryson, cableddau, drwg-dybiau, 
yn dyfod. 

5 P5Cyndyn ddadleu ' dynion 





epen, 1.2. 
| d pen. 1. 10. 


a henuwriaad. i 


| Anno 
' DOMINI 
60. 





n Deut. 25. 


| 1 Cor. 9. 9, 

oLef.19.13, 
Matt. 10. 
10. 
Luc 10.7. 

P Deut. 19, | 





$ Neu, ger 
bron dau, 
ag Gal. 2. 14, 


t Ps. 104. 15, 































b Tit.2.5,8. 








| 2 fyddlon. 


im. 1. 
13. 





$ Ynfyd yw. 

fl Oor. 8. 2. 

4 Gr. jn 
glaf. 

g pen. 1. 4. 

h 1] Cor. Il. 
16. 


6 Ofer. 
i2Tim.93.8, 






N| 


Anno 
DOMINI 
OD; 





k Tit. I. EE. 
29 Petr 2. 3. 


ì 2 'Tim. 3. 
5. 
| m Diar. 15. 
16. 


Ts; 49, 17. 
| Preg.5.15. 


j 9 IIeb. 13. 6. 


J P Diar. 15. 


'6 hud wyd. 


x Matt, 27. 
ll 


7 gyffes. 


da Art a a a ad LA) ID O I I fd 


Anno 
DOMINI 
66. 








| 
| 
| 





el'im.l, 
y 


Duwioldeb yn elw mawr. 





I. TIMOTHEUS, I. 





llygredig eu meddwl, heb fod y | 'hyd ymddangosiad cin Harglwydd 


gwirionedd ganddynt, Fyn tybied 
mai elw yw duwioldeb : 'cilia oddi 
wrth y cyfryw. 

6 Ond elw mawr yw " duwioldeb 
gyd â boddionrwydd.. 

7 Canys "ni ddygasom ni ddim 
ir byd, ac eglur yw na allwn 
ddwyn dim allan chwaith. 

8 Ac 9o bydd gennym ymborth a 
dillad, ymfoddlonwn ar hynny. 

9 Ond Py rhai sydd. yn ewyllysio 
ymgyfoethogi, sydd yn syrthio'i 
brofedigaeth a magl, a llawer o 
chwantau ynfyd a niweidiol, y rhai 
sydd yn boddi dynion i ddinystr 
a cholledigaeth. 

10 Canys gwreiddyn pob drwg 
yw arian-garwch: yr hon, a rhai 
yn chwannog iddi, hwy a_*gyfeil- 
iornasant oddi wrth y ffydd, ac a'u 
gwanasant eu hunain â llawer o 
ofidiau. 

ll 4Eithr tydi, gwr Duw, gochel 
y pethau hyn; a dilyn gyfiawnder, 
duwioldeb, ffydd, cariad, amynedd, 
addfwyndra. 

12” Ymdrecha hardd-deg ymdrech 


. |y ffydd ; * cymmer afael ar y bywyd 
's|tragywyddol; i'r hwn hefyd y'th 


alwyd, ac y proffesaist broffes dda 
ger bron llawer o dystion. 
13 *Yr ydwyf yn gorchymyn i ti 


.|ger bron Duw, “yr hwn sydd yn 


bywhâu pob peth, a cher bron Crist 
Iesu, *yr hwn dan Pontius Pilat a 
dystiodd " broffes dda ; 

l4 Gadw o honot y gorchymyn 
hwn yn ddifeius, yn ddïargyhoedd, 


Iesu Grist: 
_15 Yr hwn yn ei amserau prïod a 
ddengys “y bendigedig ar unig 
Bennaeth, * Brenhin y brenhinoedd, 
ac Arglwydd yr arglwyddi; 

16 Yr hwn yn unig sydd ganddo 
anfarwoldeb, sydd yn trigo yn y 
goleuni ni ellir dyfod atto, . yr hwn 





| 
| 


Amryw gynghoicn. 


Anno 
DOMINI 
6. 


y Phil. 1. 6, 


Jl(ŷ): 
1 'I'hess. 3. 
l> 


Uu 
a 5. 29. 


zpon.l.l]l, 


1i 
& ])at, 17. 
li. 
a_l9.16. 
b Jxod. 23, 


nis gwelodd un dyn, ac nis dichon | js 


ei weled : i'r hwn y byddo anrhyd-. 


edd a gallu tragywyddol. Amen. 

17 Gorchymyn i'r rhai sydd olud- 
og yn y byd yma, na byddont 
uchel-feddwl, ac “na obeithiont 
mewn “golud anwadal, ond yn y 
Duw byw, yr hwn sydd yn hel- 
aeth yn rhoddi i ni bob peth i'w 
mwynhâu : 

18 Ar iddynt wneuthur daioni, 
9ymgyfoethogi mewn —gweithred- 
oedd da, fod yn hawdd ganddynt 
roddi a chyfrannu ; 

19 € Yn trysori iddynt eu hunain 
sail dda erbyn gr amser sydd ar 
ddyfod, fel y caffont fafael ar y 
bywyd tragywyddol. 

20 O Timotheus, “cadw yr hyn a 
roddwyd i'w gadw attat, "gan droi 
oddi wrth halogedig ofer-sain, a 
gwrthwyneb gwybodaeth, a gam- 
enwir felly : 

21 Yr hon fra yw rhai yn ei 
9phroffesu, hwy 'a gyfeiliornasant 
o ran y ffydd. Gras fyddo gyd â 
thi. Amen. 

1 Y cyntaf at Timotheus a ysgrifenwyd 


o Laodicea, yr hon yw prif-ddinas 
Phrygia Pacatiana, 


AIL EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT 


TIMOTHEUS. 


PENNOD I. 

1 Serch Paul tu ag at Timotheus; 5 a'r ffydd 
ddifjuant oedd, yn Timotheus, ac yn eì fam, 
a'i nain: 6 ei annog ef 4 gyjrôi rhoddiad 
Duw oedd ynddo ef ; $ â fod yn ddïanwadal, 


ac yn ddioddefgar mewn erlâd : 19 ac â bar- 


hâw yn y wir athrawiaeth a ddysgasai 
ganddo ef. 15 Ymnghylch Phyg*lus a_ Her- 
mogenes a chlod, Onesiphorus. 


ar apostol Iesu Grist trwy 


ewyllys Duw, yn ol addewid 

y bywyd, yr hwn sydd yng Nghrist 
Iesu, 

2 At Timotheus, /jy mab anwyl: 

* Gras, tragaredd, 4 thangnefedd, 


—— 


u135 


oddi wrth Dduw Dad, a Christ Iesu 
ein Harglwydd. 

3 P Y mae gennyf ddïolch i Dduw, 
“yr hwn yr ydwyf yn ei wasanaethu 
o rhïeni â chydwybod bur, mor 
9ddibaid y mae gennyf goffa am 
danat ti yn fy ngweddïau nos a 
dydd : 

4 Gan fawr-ewyllysio dy weled, 
can gofio dy ddagrau, fel y'm 
llanwer o lawenydd ; 

5 Gan alw i'm côf y ffydd ddi- 
íffuant sydd ynot ti, yr hon a drig- 
odd yn gyntaf yn dy main Loïs, ac 








|| 


— -: nd 0 —_—_—_— GN Nu .i.lui.i.li.il. o. ..A.A^ÂÂÔ_wŴ__________^_^^_^_^_^____ 


l Ioan 4, 
a5 20. 
Dat, 1. 6. 


c Job ol. 
24 


Vs. 62. 10. 

Marc 10, 

24. 

8 Gr. an- 
adalwch 
golud. 


d Luc 12. 
lb 
pen. 5. 10, 
lago 2. 5. 
e Matt. 6. 
“M) 


Luc 12. 33, 
a 16. 9. 
fad. 12, 


E2ZTim.l. 
l4. 
1AM CO. 5 
h pcn. 1.4, 
G. 
a4.7. 


2 Tim. 2, 
16, 22. 


9 haddo, 
i27mnc 2 
J dot 


Anno 
DOMINI 
60. 

b Rhuf, 1.8. 
Epb. 1.16. 





n 24, ]4, 

lìhuf. 1. 9. 
d ] Thess, 

1 


a^ 
ao. lo, 








Na 


Ffydd Timotheus. 


Anno 
DOMINI 
66. 


c Act. 16. 1. 
fl Thoss. 5. 
19 


l Tim. 4, 
lt, 


& Rhuf. 8. 
15. 


h Rhuf. 1. 
16. 

UI'Tim., 2 
6 


k Phil, 1.7. 


1 Rhuf. 3. 


20. a 9. 11. 
Ti O. 


rEph.ô.l. 


2 yr ym- 
ddiriedais. 
s pen, â. 8. 


$ pen. 3. 14, 
| “ Rhuf. 2. 
20.a6.lT. 
ET it, I, 9. 
'I'im,. 1. 
1l4, 





a] Tim, 6. 
20. 


——Ì OO 


8 pen. â. 10, 
16. 





a; 














c Act. 23, 
£), 


| 3 gwell, 


'[bregethwr, ac yn 


b pen. 4, 19, 


Eph. 6. 20. 


| yn “dy fam Eunice; a diammeu 
gennyf ei bod ynot tithau hefyd. 

6 O herwydd pa achos yr ydwyf 
yn dy goffau íi ail-ennyn dawn 
Duw, yr hwn sydd ynot trwy ar- 
ddodiad fy nwylaw i. 

7 Canys “ni roddes Duw i ni 
yspryd ofn; ond gysp?yd nerth, a 
chariad, a phwyll. 

8 Am hynny ^na fydded arnat 
gywilydd o idystiolaeth ein Har- 
glwydd, nac o honof finnau “ei 
garcharor ef: eithr cyd-oddef di 
gystudd âr efengyl, yn ol nerth 
Duw ; 

9 Yr hwn a'n hachubodd ni, ac 
a'n galwodd â galwedigaeth sanct- 
aidd, 'nid yn ol ein gweithredoedd 
ni, ond "yn ol ei arfaeth ei hun a'i 


'|ras, yr hwn a roddwyd i ni yng 


Nghrist Iesu, "cyn dechreu y byd, 
10 Eithr 9a eclurwyd yr awrhon 

frwy ymddangosiad ein Hiachawd- 

wr Iesu Grist, P yr hwn a ddiddym- 


-1& |modd angau, ac a ddug fywyd ac 
.26&. J|anlìygredigaeth i 
' |efengyl: 


oleuni trwy yr 


gosodwyd ì yn 
apostol, ac yn 
athraw y Cenhedloedd. 

12 Am ba achos yr ydwyf hefyd 
yn dïoddef y pethau hyn: ond nid 
oes arnaf gywilydd: canys mi a wn 
i bwy “y credais; ac *y mae yn 
ddïammeu gennyf ei fod ef yn abl 
i gadw yr hyn a roddais atto erbyn 
y dydd hwnnw. 

13 *Bydded gennyt “ffurf “yr 
ymadroddion iachus, y rhai a glyw- 
aist gennyf fì, 7 yn y ffydd a'r cariad 
sydd yng Nghrist Iesu. 

14 7“ Y peth da a rodded i'w gadw 
attat, cadw trwy yr Yspryd Glân, 
yr hwn sydd yn preswylio ynom. 

15 Ti a wyddost hyn, ddarfod *i'r 
rhai oll sydd yn Asia droi oddi 
wrthyf fi; o'r sawl y mae Phygêlus 
a Hermogenes. 

16 Rhodded yr Arglwydd drugar- 
edd i Pdŷ Onesiphorus; canys efe 
am llonnodd i yn fynych, ac nid 
oedd gywilydd ganddo “fy nghad- 
wyni: , 

17 Eithr pan oedd yn Rhufain, 
efe am ceisiodd yn ddiwyd iawn, 
ac a'm cafodd. 

18 Rhodded yr Arglwydd iddo 
gael trugaredd gan yr Arglwydd 
yn y dydd hwnnw: a maint a 
wnaeth efe o wasanaeth yn Ephes- 
us, *goreu y gwyddost ti, 


ll 1r hon y'm 


1125 





H.TIMOTHEUS, IL 


PENNOD II. 


1 Ei annog ef ŷ ddîanwadalwch, ac 4 barhâu, 
ac î wneuthur rhan gweînidog ffyddlawn yr 
Arglwydd, gan gyfrannu gaîr Duw yn iawn, 
a gochelyd siaradach ofer. YV Am Hymenêus 
a Phileêus. 19 Bod sylfaen yr Arglwydd 
yn sicr. 22 Y mae yn dysgu iddo beth 
sydd ŵw ochelyd, ac ŵw ddilyn; a pha 
fodd y gweddai $ weinidog yr Arglwydd 
ymddwyn. 

YDI gan hynny, fy mab, ym- 
nertha yn y gras sydd yng 

Nghrist Iesu. | 
2 A'r pethau a glywaist gennyf 

frwy lawer o dystion, traddoda y 

rhai hynny i ddynion ffyddlawn, y 

rhai a fyddant “ gymmwys i ddysgu 

eraill hefyd. 

3 PTydi gan hynny goddef gys- 
íudd, megis milwr da i Iesu Grist. 

4 Nid yw neb a'r sydd yn milwrio, 
yn ymrwystro â negeseuau y bywyd 
hwn; fel y rhyngo fodd i'r hwn a'i 
dewisodd yn filwr, 

5 Ac *od ymdrech neb hefyd, ni 
choronir ef, onid ymdrech yn gyf- 
reithlawn. 

6 1Y llafurwr ?sydd yn llafurio, 
sydd raid iddo yn gyntaf * dderbyn 
y ffrwythau. 

7 Ystyria yr hyn yr ydwyf yn ei 
ddywedyd ; a'r Arglwydd a roddo i 
ti ddeall ym mhob peth. 

8 Cofia gyfodi Iesu Grist *o had 
Dafydd, o feirw, yn ol fy efeng- 
yli: | 

9 Yn yr hon yr ydwyf yn goddef 
cystudd fhyd rwymau, fel drwg- 
weithredwr; eithr gair Duw nis 
rhwymir. 

l0 Am hynny £yr ydwyf yn go- 
ddef pob peth er mwyn yr ethol- 
edigion, fel y gallont hwythau gael 
yr iachawdwriaeth sydd yng Nghrist 
lesu, gyd â gogoniant tragywyddol. 

ll Gwir yw y gair: Canys Pos 
buom feirw gyd âg ef, byw fyddwn 
hefyd gyd âg ef: 

12 ' Os dïoddefwn, ni a. deyrnaswn 
gyd âg ef: “os gwadwn ef, yntau 
hefyd a'n gwad ninnau: 

13 !Os ŷm ni heb gredu, eto y 
mae efe yn aros yn ffyddlawn: nis 
gall efe ei wadu ei hun. 

l4 Dwg y pethau hyn ar gôf, 
mean *orchymyn ger bron yr Ar- 
glwydd, na "byddo iddynt ymrys- 
on ynghylch geiriau, 4y?" ym nid 
yw fuddiol i ddim, ond i ddad- 
ymchwelyd y gwrandawyr. 

15 Bydd ddyfal i'th osod dy hun 
yn brofedig gan Dduw, yn weithiwr 


Ei annog î dduanwadalwch. 


————————  — —._—_—————.  ——<_ oe... .Ŵ..Ŵ . h 


——— ID SG 
nM 
yDA FEDHEWSWOHE OB» 
FRS E 
—. t 
yoa . 






Anno 
DOMINI 


66. 


“ 


alTim.S3. | 
2 G 


Tit, 1, 9, 
b pen. 1, 8, 
an4,5,. | 


cl Oor, 9, 
a 


d I Cor. 9, 
10. 

2 gan 
lafurio, 

9 fod yn 
gyfrannog 
o'r frwyth- 
au. 


e Rhuf, 1,3, 
4. 


fEph.3.1. 


5 Eph. 3. 13, 
Col. lid, 


h Rhuf. 6, 
2 Cor. 4. 10. 


i Rhuf, Ss. 
1 Petr 4, 
la. 

k -_ 10, 
Marc 8. 38, 


TF Dul, a a 
a9. 6, 


4 ddir-dyst- 
iolaethu, 
n ] Tim. 6, 

4. 





Amnnogaethau Pawl 


5 heb gywil- 
ydd arno. 
o 1 Tim, 6, 


20. 


PIlITim.l. 


a I Tim. 6. 
o 


6 sail Duw 


t Rhuf, 9, 
21. 


au Edrych 
Es, 52. 11. 


T i waith yr 
Arglwydd. 
x pen, 3. 17, 


7 1 Tim, 6, 
1. 


d Act. 8. 22, 


9 Gr. 
ddeffr 61. 

2 Gr. ddal- 
iwyd yn 
garcharor- 
ion, neu, 
yn fyw. 


a lTim.4, 
l 


Z Petr3. 3, 


JuJlas 18, 







5difefl) yn iawn-gyfrannu gair y 
gwirionedd. 

16 Ond “halogedig ofer-sain, go- 
chel: canys cynnyddu a wnant i 
fwy o annuwioldeb. 

l7 A'u hymadrodd hwy a ysa fel 
cancr: ac or cyfryw rai y mae 
P Hymenê€us a Philetus ; 

18 Y rhai 1o ran y gwirionedd 
a gyfeiliornasant, gan ddywedyd 
ddarfod yr adgyfodiad eisoes; ac y 
maent yn dadymchwelyd ffydd rhai, 

19 Eithr y mae $' cadarn sail Duw 
yn sefyll, a chanddo y sêl hon ; * Yr 


'IArglwydd a edwyn y rhai sydd 


eiddo ef. A, Phob un sydd yn 
enwi enw Orist, ymadawed oddi 
wrth anghyfiawnder. 

20 Eithr mewn tŷ mawr nid oes 
yn unig lestri o aur ac o arian, ond 
hefyd o bren ac o bridd; a rhai i 
barch, a rhai i ammharch. 

21 “Pwy bynnag gan hynny a'i 
glanhao ei hun oddi wrth y pethau 
hyn, efe a fydd yn llestr i barch, 
wedi ei sancteiddio, ac yn gym- 
mwys " i'r Arglwydd, * wedi ei ddar- 
paru ì bob gweithred dda. 

22 Ond chwantau ieuengctid, ffo 
oddi wrthynt : a*dilyn gyfiawnder, 
ffydd, cariad, tangnefedd, gyd â'r 
rhai sydd yn galw ar yr Arglwydd 
o galon bur. 

23 Eithr “gochel ynfyd ac an- 
nysgedig gwestiynau, gan wybod 
eu bod yn magu ymrysonau. 

24 Ac *ni ddylai gwas yr Ar- 
glwydd ymryson; ond bod yn 
dirion wrth bawb, Pyn athrawus, 
yn * ddïoddefgar, 

25 “Mewn addfwynder yn dysgu 
y rhai gwrthwynebus; 4 edrych <a 
roddo Duw iddynt hwy ryw amser 
cdibolewch 1 gydnabod y gwirion- 
edd ; 

26 A bod iddynt * ddyfod i'r iawn 
allan o fagl diafol, y rhai a * ddelid 
ganddo wrth ei ewyllys ef, 


PENNOD III. 

1 Y mae yn ei rybuddio ef am amseroedd Ulin- 
ion: 6 yn dangos pa fath ydyw gelynion y 
gwirionedd: 10 yn ei osod ei hun yn siampl 
iddo; 16 ac yn canmol yr ysgrythyr lân. 

WYBYDD hyn hefyd, y daw 
amseroedd enbyd * yn y dydd- 
îau diweddaf. 

2 Canys bydd dynion a'u serch 
arnynt eu hunain, yn ariangar, yn 
ymffrostwyr, yn feilchion, yn gabl- 
wyr, yn anufuddion i rïeni, yn an- 
nïolchgar, yn annuwiol, 


1127 


II. TIMOTHEUS, III. 





3 Yn angharedig, ” yn torri cyfam- 
mod, yn “enllibaidd, yn anghym- 
hesur, yn anfwyn, yn ddiserch i'r 
rhai da, 

4 Yn fradwyr, yn waed-wŷllt, yn 
chwyddedig, yn caru melus-chwant 
yn fwy nag yn caru Duw; 

5 A chanddynt rith duwioldeb, 
eithr “wedi gwadu ei grym hi: 
3 a'r rhai hyn gochel di. 

6 Canys *o'r rhai hyn y mae 
rhaì sydd yn ymlusgo i deiau, ac yn 





eb Timotheus. 


Anno 
DOMINI 
66. 


| b Rhuf. 1, 
31 


2 ddiafliaid, 


c1Tim,. 5, 
8 


Tit, 1. 16, 
[sc Thess. 


e Matt. 23. 


it.1.1l. 
2 Ioan lU, 


dwyn yn gaeth wrageddos llwythog | Tit.1.11 


o bechodau, wedi eu harwain gan 
amryw chwantau, 

7 Yn dysgu bob amser, ac heb 
allu dyfod un amser i wybodaeth y 
gwirionedd. 

8 “Eithr megis y safodd Jannes 
a Jambres yn erbyn Moses, felly 
y mae y rhai hyn hefyd yn sefyll 
yn erbyn y gwirionedd; € dynion 
o feddwl llygredig, ^yn * anghym- 
meradwy o ran y ffydd. 

9 Eithr nid ânt rhagddynt ym 
mhellach: canys eu hynfydrwydd 
fydd amlwg i bawb, megis y bu yr 
eiddynt hwythau. 

10 Eithr ti a. *lwyr-adwaenost fy 
nysgeidiaeth, fy muchedd, fy ar- 
faeth, ffydd, hir-ymaros, cariad, 
amynedd, 

ll Yz erlidiau, y dïoddefiadau, y 
rhai a ddigwyddasant i mi Fyn 
Antiochia, ! yn Iconium, yn Lystra ; 
pa erlidiau a ddïoddefais: eithr 


f Fixod. 7. 
1 


£ 1 Tim. 6. 
6. 
b Tit. 1. 16. 


3 «nghuf- 
arwydd, 


ì 1 Tîmn.4. 6, 
î ddiwyd- 
ddilynaist. 


k Act. 13, 
“)e | 
ì Act. 14. 2, 
6, 19. 


moddi wrthynt oll y'm gwaredodd |m? Cor.1. 


yr Arglwydd. 

12 Iê, a " phawb a'r sydd yn ewyll- 
ysio byw yn dduwiol yng Nghrist 
Iesu a erlidir. 

13 Eithr drwg-ddynion a thwyll- 
wyr a ânt rhagddynt waethwaeth, 
gan dwyllo, a chael eu twyllo. 

l4 Eithr aros di yn y pethau a 
ddysgaist, ac a ymddiriedwyd i ti 
am danynt, gan wybod *gan bwy-y 
dysgaist ; 

15 Ac i ti er yn fachgen wybod 
yr ysgrythyr lân, yr hon sydd abl 
i'th wneuthur di yn ddoeth i iach- 
awdwriaeth trwy y ffydd sydd yng 
Nghrist Iesu. 

16 P Yr holl ysgrythyr sydd wedi 
ei rhoddi gan ysprydoliaeth Duw, 
ac sydd fuddioli athrawiaethu, i 
argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi 
mewn cyfiawnder: 

17 Fel y byddo dyn Duw yn ber- 


n Ps, 34. 10. 
Act. l4. 22, 
'Thess. 2. 


open. 2.2, 


P92 Petr l, 
DS 21, 


ffaith, wedi ei “berffeithio i bob |5gr«wn 


gweithred dda, 





ddwrpuaru. 











—— 
———— —_—_  _ _ — 


Oynghor difrifol Paul 











| DOMINI PENNOD IV. 

| . 66. 1 mae yn eì annog â fod yn ofalus ac yn 
ddiwyd i gwblhâu e$ swydd : 6 yn ei rybudd- 
io nesed, oedd, eì farwolaeth ef: 9 yn ewyll- 
ysio iddo ddyfod alto ef ar fyrder *. 14 yn ei 

rybuddio ef 4 ochelyd Alecander y gôf: 16 

yn dangos iddo beih a ddigwyddasai iddo 

| wrth eì alteb cyntaf? 19 ac ar ol hynny y 
| mae yn dibennu. 
pi yn. dm yn 

a gorchymyn ger bron Duw, 

ilaethe., |r Arglwydd Iesu Grist, Pyr hwn 

vAct10. |a farna y byw a'r meirw yn ei ym- 
ddangosiad a'i deyrnas ; 

2 Pregetha y gair; bydd daer 
mewn amser, allan o amser; ar- 
gyhoedda, cerydda, annog gyd â 
phob hir-ymaros ac athrawiaeth. 

3 Canys daw yr amser pryd na 
ddïoddefont athrawiaeth iachus; 
eithr yn ol eu chwantau eu hunain 
y Dpentyrrant iddynt eu hunain 
athrawon, gan fod eu clustiau yn 
merwino ; 

4 Ac oddi wrth y gwirionedd y 

*ITim 1. |broant ymaith eu clustiau, ac cat 
| ” ^^ fehwedlau y troant. 

5 Eithr gwylia di ym mhob peth, 

“M5n1.8. | 4 dïoddef adfyd, gwna waith * efeng- 

c:ct.21.8.| ylwr, * cyflawna dy weinidogaeth. 

“ph, 4. 11. 

3 lluwn- 6 Canys fmyfi yr awrhon a ab- 

ym,  |erthir, ac amser “fy ymddattodiad 

spnn1.22.|l a nesaodd. 
wl | 7 "Mi a ymdrechais ymdrech dêg, 
t1cor.9 |mi a orphenais fy ngyrfa, mi a 
PÎi. 8... gedwais y ffydd. ; 
2» | 8 O hyn allan rhoddwyd !coron 
it !z|cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon 
| a rydd yr Arglwydd, y Barnwr 
| cyfiawn, i mi yn y dydd hwnnw : ac 
nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb 
a garant ei ymddangosiad ef. 

(dr 9 * Bydd ddyfal i ddyfod attaf yn 
ebrwydd : 

“4gl.4.15 10 Canys “Demas a'm gadawodd, 


gan garu y byd presennol, ac a 
aeth ymaith ìi Thessalonica; Cros- 
cens i Galatia, Titus i Dalmatia, 


II. TIMOTHEUS, IV. 








4 Timotheus. 










1l Luc "yn unig sydd gyd â mi. | _ Anno. 
Cymmer ” Marc, a dwg gyd â thi: | POMINI 
canys buddiol yw efe i mi i'r wein- 
idogaeth. mpen.1.15. 

12 »Tychicus hefyd a ddanfonais|'y*!” 
i Ephesus. 9 Act. 20. 4. 

13 Y cochl a adewais i yn Troas 
gyd â Carpus, pan ddelych, dwg 
gyd â il, a'r llyfrau, yn enwedig y 
memrwn, 

14 P Alexander y gôf copr a wnaeth 
i mi ddrygau lawer: “taled yr Ar- 
glwydd iddo yn ol ei weithredoedd: 

15 Yr hwn hefyd gochel dithau; 
canys efe a safodd yn ddirfawr yn 
erbyn ein * hymadroddion ni. 

16 Yn fy atteb cyntaf ni safodd 
neb gyd â mi, eithr pawb a'm gad- 
awsant: mî a archaf ar Dduw 
nas cyfrifer iddynt. 

17 Eithr yr Arglwydd a safodd 
gyd â mi, ac a'm nerthodd; fel 
trwof fi y byddai y pregethiad yn 
“llawn hysbys, ac y clywai yr holl) gyfan. 
Genhedloedd: ac mi "a waredwyd PS. 22.21 
o enau y llew. | 

18 A'r Arglwydd a'm gwared i 
rhag pob gweithred ddrwg, ac a'm 
ceidw i'w deyrnas nefol: i'r hwn 
y byddo gogoniant yn oes oesoedd. 
Amen. 

19 Amerch * Prisca ac Acwila, a 
*7 theulu Onesiphorus. 

20 "Erastus a arhosodd yn Cor-|.“5., 
inth: ond *Trophimus a adewais| 5 ..., 
ym Miletus yn glaf. 8&2 29. 

21 *Bydd ddyfal i ddyfod cynes, 
y gauaf. Y mae Eubulus yn dy 
annerch, a Phudens, a Linus, a 
Chlaudia, a'r brodyr oll. 

22 Yr Arglwydd Iesu Grist fyddo 
gyd â'th yspryd di. Gras fyddo 
gyd â chwi. Amen. 





Col. 4,141, 


P1 Tim. 
20 


ag Ps, 98. 4, 
Dat, 18, 6. 


9 Neu, 
pregelh- 
iadau, 


s Act, 18. 2, 
t2Tim,1l. 
16. 


« Yr ail epistol at Timotheus, yr esgob cyn- 
taf a ddewiswyd ar eglwys yr Ephesiaid, 
a ysgrifenwyd o Rufain, pan ddygwyd 
Paul yr ail waith ger bron * Cesar Nero, 


9 yr ym- 
erawdr 
Nero. 


ŵ 


EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT 


TITUS. 


PENNOD I. 

5 I ba beth y gadawyd Titus yn Creta. 6 Pa 
gynheddfau a ddylai fod mewn esgob. ll 
Rhaid yw cau safnau y rhaî a ddysgant y 
peihau nî ddylent: 12 a pha fath wŷr ydynt. 

AUL, gwas Duw, ac apostol 
_ Iesu Grist, yn ol ffydd ethol- 

edigion Duw, ac adnabyddiaeth y 

gwirionedd, *yr hon sydd yn ol 

duwioldeb ; 

2 I obaith bywyd tragywyddol, 


N a YS. yr hon a addawodd ” y digelwyddog 


. | Dduw “cyn dechreu y byd ; 

3 Eithr mewn amseroedd prïodol 
efe a eglurhaodd ei air trwy breg- 
ethu, *am yr hyn yr ymddiriedwyd 
1 mi, yn ol gorchymyn Duw ein 
Hiachawdwr ; 

..| 4 At “Titus, ffy mab naturiol yn 

'|ol “y ffydd gyffredinol: Gras, tru- 


ì. 2. o garedd, a thangnefedd, oddi wrth 


Dduw Dad, ar Arglwydd Iesu 
.| Grist ein Hiachawdwr ni. , 

5 Er mwyn hyn y'th adewais yn 
Creta, fel yr iawn drefnit y pethau 
.|sydd yn ?ol, ac Py gosodit henur- 
iaid ym mhob dinas, megis yr or- 
deiniais i ti: 

6 'Os yw neb yn ddïargyhoedd, 
yn wr un wraig, a chanddo blant 
ffyddlawn, heb gael y gair o fod 
yn afradlon, neu yn anufudd: 

7 Canys rhaid i esgob fod yn ddi- 
argyhoedd, fel * goruchwyliwr Duw; 
nid yn gyndyn, nid yn ddigllawn, 
-|'nid yn wingar, nid yn darawydd, 
'|nid yn budr-elwa ; 

8 Eithr yn llettŷgar, yn caru * da- 
ioni, yn sobr, yn gyfiawn, yn sanct- 
aidd, yn dymherus ; 

9 Yn dal yn lew "y gair ffydd- 
lawn yn ol yr addysg, fel y gallo 
gynghori yn yr athrawiaeth iach- 
us, ac argyhoeddi y rhai sydd yn 
gwrth-ddywedyd. 

10 Canys "y mae llawer yn anuf- 
udd, yn ofer-siaradus, ac yn dwyll- 
wyr meddyliau, yn enwedig y rhai 
o'r enwaediad : 

ll Y rhai y mae yn rhaid cau eu 
safnau, P y rhai sydd yn dymchwelyd 
tai cyfain, gan athrawiaethu y peth- 
au ni ddylid, 1er mwyn budr-elw. 


1139 


12 Un o honynt hwy eu hunain, 
un o'u prophwydi hwy eu hunain, a 
ddywedodd, Y Cretiaid sydd bob 
amser yn gelwyddog, drwg fwyst- 
íilod, boliau * gorddïog, 

13 Y dystiolaeth hon sydd wir, 
Am ba achos argyhoedda hwy yn 
llym, fel y byddont iach yn y 
ífydd ; 


Anno 
DOMIN1 
62. 


r Act. 17. 
28. 


5 segwrllyd, 


14 * Heb ddal ar chwedlau Iudd-|*! 


ewaidd, a *gorchymynion dynion, 
yn troi oddi wrth y gwirionedd. 

15 “Pur yn ddïau yw pob peth 
i'r rhai pur: eithr “i'r rhaì halog- 


edig a'r di-ffydd, nid pur dim;| 1€or, 
eithr halogedig yw hyd yn nod eu 
o, â 


meddwl a'u cydwybod hwy. 


16 Y maent yn proffesu yr ad-|? 


waenant Dduw; eithr Jar weith-|5 


redoedd e4 wadu y maent, gan fod 
yn ffiaidd, ac yn anufudd, ac at 
bob gweithred dda “yn “anghym- 
meradwy. 


PENNOD II. 


1 Y mae yn hyfforddi Titus yn ei athrawiaeth, 
ac yn eî fuchedd. 9 Rhan gweision, aphob 
math ar Gristionogion. 


ITHR llefara di y pethau a 
weddo i * athrawiaeth iachus: 

2 Bod o'r hynafgwŷr “yn sobr, yn 
onest, yn gymhesur, yn iach yn 
y ffydd, y'nghariad, mewn amyn- 
edd: 

3 Bod o'r Phynaf-wragedd yr un 
ffunud mewn ymddygiad fel y 
gweddai i “sancteiddrwydd; nid 
yn *enllibaidd, nid wedi ymrôi i 
win lawer, yn rhoi athrawiaeth o 
ddaioni : 

4 Fel y gallont wneuthur y gwrag- 
edd ieuaingc yn bwyllog, i garu 
eu gwŷr, i garu eu plant, 

5 Yn *sobr, yn * bur, yn gwarchod 
gartref, yn dda, *yn ddarostyng- 


5 udas 4, 
z Rhuf. l. 


28. 

2Tim.5.8. 
6 anghyfar« 

wydd. 


alTim.l. 
10. a 6. o. 
2Tim.l. 


pen. Ts 


2 yn wyl- 
aad wr u8. 


b ] Tim. 2. 
o 


l Petr 5.3. 
9 ai, 6sancl- 
aidd. 


4 dd iafliaid. 


5 bwyllog, 
6 ddiwair. 


edig i'w gwŷr prïod, * fel na chabler| Ji 


gair Duw. . 


6 Y gwŷr ieuaingc yr un ffunud |«1 


cynghora i fod yn sobr: 

7 “Gan dy ddangos dy hun ym 
mhob peth yn ensampli weithred- 
oedd da: a dangos, mewn athraw- 
iaeth, anllygredigaeth, gweddeidd- 
dra, purdeb, 








| Hyfforddiadaw i Titus. 


TITUS, III 


Cyfiawnhâd trwy ras. 




















Anno 


8 fYmadrodd iachus, yr hwn ni 
aller beio arno; “fel y byddo i'r 
 |hwn sydd yn y gwrthwyneb gywil- 

yddio, heb ganddo ddim drwg i'w 
' [ddywedyd am danoch chwi. 

9 Oynghora “weision ì fod yn 
es|ddarostyngedig i'w meistriaid eu 
.lhun, ac i ryngu bodd iddynt ' ym 
mhob peth; nid yn gwrth-ddy- 
wedyd ; 

10 Nid yn darn-guddio, ond yn 
dangos pob ffyddlondeb da; fel 
yr harddont athrawiaeth Duw ein 
Hiachawdwr ym mhob peth. 

]1 Canys ymddangosodd “ gras 
Duw, yr hwn sydd yn dwyn iach- 
awdwriaeth i bob dyn; 

12 Gan ein dysgu ni 'i wadu an- 
nuwioldeb a chwantau bydol, a 
byw yn sobr, ac yn gyfiawn, ac yn 
dduwiol, yn y byd sydd yr awrhon ; 

13 “Gan ddisgwyl am y gobaith 
gwynfydedig, ac ymddangosiad go- 
goniant y Duw mawr, a'n Hiach- 
awdwr Iesu Grist; 

14 "Yr hwn a'i rhoddes ei hun 
drosom, i'n prynu ni oddi wrth bob 
anwiredd, ac i'n puro ni iddo eì 
hun *yn bobl brïodol, Pawyddus i 
weithredoedd da. 

15 Y pethau hyn llefara a. chyng- 
hora, ac argyhoedda gyd â phob 
awdurdod. 4 Na ddïystyred neb di, 


PENNOD III. 

1 Y mae Paul yn hyf orddi Titus pa bethau a 
ddysg, a pha bethau nâ ddysg efe iddynt. 
10 4m ochelyd heretic cyndyn. 12 Y mae 
yn dangos iddo î ba fan, a pha bryd, y deuai 
atío ef : ac felly y mae yn dibennu. 

ps ar gôf iddynt fod * yn ddar- 

ostyngedig i'r tywysogaethau 

a'r awdurdodau, fod yn ufudd, fod 

yn barod i bob gweithred dda, 

2 Bod heb gablu neb, byn anym- 
laddgar, yn dirion, gan ddangos 
pob addfwynder tu ag at bob dyn. 

3 Canys * yr oeddym ninnau hefyd 
gynt yn annoethion, yn anufudd, 
yn cyfeiliorni, yn gwasanaethu 
chwantau ac amryw feluswedd, gan 





| k pen. 3. â. 


iì Col. l, 22, 


mj] Oor.l. 
| pnil.3,20. 


| 


n Gal, l. 4. 
a 2.20. 


o Exod. 15. 
16. a. 19. ô, 
| PEph.?. 10, 





|S 1 Tim. â. 
? 


- 


a Rhuf, 13, 
i 
l Petr 2, 
14 


b 2 Tim. 2. 
94,25. 


cl Oor. 6. 
ll. 
Eph.2.1. 
Cn o 
l Petr4,3, 


1150 


fyw mewn drygioni a chenfigen, yn 
ddigasog, yn casâu ein gilydd. 

4 Eithr pan ymddangosodd * da- 
ioni a “chariad Duw ein Hachubwr 
íu ag at ddyn, 

5 *Nid o weithredoedd cyfiawn- 
der y rhai a wnaethom ni, eithr yn 


ol eì drugaredd yr achubodd efe| Jl 


nyni, trwy folchiad yr adenedig- 


aeth, ac adnewyddiad yr Yspryd|: 


Glân ; 

6 &Yr hwn a dywalltodd efe ar- 
nom nì yn * helaeth, trwy Iesu Grist 
ein Hiachawdwr : 

7 Fel, gwedi ein cyfiawnhâu trwy 
ei ras ef, y'n gwneid yn etifeddion 
hyn ol gobaith bywyd tragywyddol. 

8 Gwir yw y gair, ac am y pethau 
hyn yr ewyllysiwn i ti fod yn daer, 
fel y byddo 'i'r sawl a gredasant i 
Dduw ofalu ar flaenori mewn 
gweithredoedd da. Y pethau hyn 
sydd dda a buddiol i ddynion. 

9 Eithr “gochel gwestiynau ffol, 
ac achau, a chynhennau, ac ym- 
rysonau ynghylch y ddeddf: canys 
anfuddiol ydynt ac ofer. 

10 ! Gochel y dyn a fyddo heretic, 
wedi un ac ail rybudd : 

ll Gan wybod fod y cyfryw un 
wedi *ei ŵyrdroi, ac yn pechu, gan 
fod yn ei ddamnio ei hunan. 

12 Pan ddanfonwyf Artemas at- 
tat, neu “'Tychicus, bydd ddyfal i 
ddyfod attaf i Nicopolis: canys yno 
yr arfaethais auafu. 

13 Hebrwng Zenas y cyfreithiwr, 
ac PAplos, yn ddiwyd; fel na 
byddo arnynt eisieu dim. 

14 A dysged “yr eiddom ninnau 
flaenori mewn gweithredoedd da 
i angenrheidiau, fel na byddont 
P yn ddiffrwyth. 


15 Y mae yr holl rai sydd gyd â|: 


mi yn dy annerch. Annerch y rhai 
sydd yn ein caru ni yn y ffydd. 
Gras fyddo gyd â chwi oll, Amen. 

1 At Titus, yr esgob cyntaf a ddewiswyd 


ar eglwys y Cretiaid, yr ysgrifenwyd o 
Nicopolis ym Macedonia. 


Anno 
DOMINI 
62. 





âdpen.2.1l. 

2 dŷn-serch 
Duw eîn 
Hiachawd- 
wr 


Eph. 5. 26. 


E Ezec. 36. 
25. 
GACL. 2 
Rhuf. 5. 5. 
$ Gr. 
oludog. 


h Rhuf. 3. 
24. 


i ad. 14, 


1 Matt. 18. 
17. 
Rhuf, 16. 
17. 
2 Thess. 3. 
, i4, 
2 Ioan 10, 


4 eî ddym- 
chwelyd. 


m Act. 20, 
2 Tim. 4. 
12. 





Anno* 
DOMINI 
64. 





eEph.3. 1, 
&4.l. 
Z Tim,1,8. 


2 'Thess. 1. 
3. 


f Eph. 1.15. 
Col. 1. 4. 


EI Thess, 
2. 6. 


15. 
Gal, 4. 19, 





EPISTOL SANT PAUL AT 


PHILEMON. 


4 Y mae yn wych ganddo glywed am fydd a 
chariad Philemon; 9 ac yn dymuno arno 
faddeu i'w was Onesimus, 12 a'i gymmeryd 
ef adref yn garedig drachefn. 

AUL, * carcharor Crist Iesu, a'r 
brawd Timothê€us, at Philemon 

ein hanwylyd, a'n cyd-weithiwr, 
9 Ac at Apphia «2 hanwylyd, ac 


T.|at ” Archippus “cein cyd-filwr, ac at 


â yr eglwys sydd yn dy dŷ di: 

3 Gras i chwi, a thangnefedd, 
oddi wrth Dduw ein Tad, ar Ar- 
glwydd Iesu Grist. 

4 e Yr wyf yn dïolch i'm Duw, gan 
wneuthur coffa am danat yn was- 
tadol yn fy ngweddïau, 

5 fWrth glywed dy gariad, ar 
ffydd sydd gennyt tu ag at yr Ar- 
glwydd Iesu, a thu ag at yr holl 
saint ; 

6 Fel y gwneler cyfranniad dy 
ffydd di yn nerthol, trwy adnabod 
pob peth daionus a'r sydd ynoch 
chwi yng Nghrist Iesu. 

7 Canys y mae gennym lawer o 
lawenydd a diddanwch yn dy gar- 
iad di; herwydd bod ymysgaroedd 
y saint wedi eu llonni trwot ti, 
frawd, 

8 O herwydd paham, * er bod gen- 
nyf hyfdra lawer yng Nghrist, i or- 
chymyn i ti y peth sydd weddus ; 

9 Etto o ran cariad yr ydwyf yn 
hytrach yn attolwg, er fy mod yn 
gyfryw un a Phaul yr hynafgwr, 
ac yr awrhon hefyd yn garcharor 
Iesu Grist. 

10 Yr ydwyf yn aíitolwg i ti dros 
fy mab P Onesimus, yr hwn a gen- 
hedlais i yn fy rhwymau: 

ll Yr hwn gynt a fui ti yn an- 


fuddiol, ond yr awrhon yn fuddiol i 


tî ac i minnau hefyd ; 

12 Yr hwn a ddanfonais dra- 
chefn: a derbyn dithau ef, yr hwn 
yw fy ymysgaroedd i: 

13 Yr hwn yr oeddwn i yn ewyll- 


u31 


'ysio ei ddal gyd â mi, “fel drosot 


ti y gwasanaethai efe fi yn rhwym- 
au yr efengyl. 

l4 Eithr heb dy “feddwl di ni| bin». 
ewyllysiais wneuthur dim ; 'fel na |?gygkr. 
byddai dy ddaioni di megis o ang- Ha 
henraid, ond o fodd. 

15 Canys ysgatfydd er mwyn hyn 

ymadawodd dros amser, fel y 
derbynit ef yn dragywydd ; 

16 Nid fel gwas bellach, eithr 
uwch law gwas, yn frawd anwyl, yn 
enwedig i mi; eithr pa faint mwy 
i ti, yn y cnawd ac yn yr Arglwydd 
hefyd î 

l7 Os wyt ti gan hynny yn fy 
nghymmeryd i yn * gydymmaith, 
derbyn ef fel myfi. 

18 Ac os gwnaeth efe ddim cam â 
thi, neu os yw yn dy ddyled, cyfrif 
hynny arnaf Íì ; 

19 Myfi Paul a'$ hysgrifenais â'm 
llaw fy hun, myfi a'i talaf: fel na 
ddywedwyf wrthyt, dy fod yn fy 
nyled i ym mhellach am danat dy 
hun hefyd. 

20 Iê, frawd, gâd i mi dy fwyn- 
hâu di yn yr Arglwydd : llonna fy 
ymysgaroedd i yn yr Arglwydd. 

o] mGan hyderu ar dy ufudd-dod 
yr ysgrifenais aítat, gan wybod y 
cwneì, ïe, fwy nag yr wyf yn ei 
ddywedyd. 

92 Heb law hyn hefyd, parottoa i 
mi letty: canys "yr ydwyf yn go- 
beithio *trwy eich gweddïau chwi 
y rhoddir fi i chwi. 

93 Y mae yn dy annerch, P Epa- 
)hras, fy mnghyd-garcharor yng 
Nghriet Iesu ; 

94 “Marc, ' Aristarchus, " Demas, 
Luc, fy nghyd-weithwyr. 

95 Gras ein Harglwydd lesu 
Grist fyddo gyd â'ch yspryd chwi. 
Amen. 


g At Philemon yr ysgrifenwyd o Rufain, 
gyd â'r gwas Onesimus. 











8 gyfran- 
nog. 


m 2 Cor.7. 
16. 


nPhil.l.25. 
a, 24, 


o?2cCor.l1. 
mM 
P Col. 1.17, 
aâ.l2. 
g Act. 12. 
2 


Fr IA ct 19. 
29. 
s Col, 4. 14, 


WNA — 


Anno | 
UA A 1 Duw yn yj 








EIoan 1.4. 


lîph. 1. 20. 
pen. 10, 12. 


k Eph. 1.21. 
Phil. 2. 9, 


DS T. 
Act. 13, 50. 
pen. 5. 5. 


m 2 Sam. 7. 
1 Chron. 
22. 10. 

Ps, 89, 26, 
Te 

2 Pan 
ddycco 
drachefny. 


o Ps,97.7. 
. |9 Gr. wrth. 


| P Ps. 104. 4, 
| 





gJs.45.6,7. 





| r.ê 
uniondeb. 











EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT YR 


HEBREAID. 


PENNOD I. 

dyddiau diweddaf a lefarodd 
wrthym nî lrwy eî Fab eî hun; â yr hwn, 
o ran eî berson a'i swydd, sydd yn rhagori 

ar yr angelion. 14 Swydd yr angelion. 
UW, wedi iddo lefaru lawer 
gwaith a “llawer modd gynt 
wrth y tadau trwy y prophwydi, 
byn y dyddiau diweddaf hyn “a 

lefarodd wrthym ni yn & Fab; 
9 4Yr hwn a wnaeth efe yn etl- 
fedd pob peth, * trwy yr hwn hefyd 


.5 |y gwnaeth efe y bydoedd : 


3 f Yr hwn, ac efe yn ddisgleirdeb 


i>. | el ogoniant e/, ac yn wir lun ei ber- 
'son ef, ac Syn cynnal pob beth 
' |trwy air ei nerth, Rwedi puro ein 


pechodau ni trwyddo ef ei hun, 'a 
eisteddodd ar ddeheulaw y Mawr- 
edd yn y goruwch-leoedd ; 

4 Wedi eî wneuthur o hynny yn 
well na'r angelion, o gymmaint ag 
yr etifeddodd efe enw mwy rhag- 
orol na hwynt-hwy. 

5 Canys wrth bwy o'r angelion y 
dywedodd efe un amser, 'Fy mab 
ydwyt ti; myfi heddyw ath gen- 
hedlais di? A thrachefn, mMyfi a 
fyddaf iddo ef yn Dad, ac efe a 
fydd i mi yn Fab 

6 A thrachefn, pan yw yn dwyn 
n y Cyntaf-anedig i'r byd, y mae yn 
dywedyd, *Ac addoled holl angel- 
ion Duw ef. 

7 Ac *am yr angelion y mae 
yn dywedyd, PYr hwn sydd yn 
cwneuthur ei angelion yn yspryd- 
ion, a'i weinidogion yn fflam dân. 

8 Ond wrth y Mab, “Dy orsedd- 
faingc di, O Dduw, sydd yn oes 
oesoedd: teyrn-wïalen * uniondeb 
yw teyrn-wïalen dy deyrnas di. 

9 TI a geraist gyfiawnder, ac a 
gaseaist anwiredd: am hynny y'th 
enneiniodd Duw, sef dy Dduw di, 
âg olew gorfoledd tu hwnt i'th 
gyfeillion. 

10 Ac, "Tydi yn y dechreuad, Ar- 
glwydd, a sylfaenaistb y ddaear; a 
gwaith dy ddwylaw di yw y nef- 
oedd : 

ll *Hwynt-hwy a ddarfyddant; 


3.7,| 0nd tydi sydd yn parhâu; a hwynt- 


hwy oll fel dilledyn a heneiddiant ; 





'3Z doniau yr Yspryd Glân, yn ol ei 





l2 Ac megis gwisg y plygi di, Anno 
hwynt, a hwy a nowidir: On dFtydi Bac ôl 
yr un ydwyt, a'th flynyddoedd ni 
phallant, 

13 Ond wrth ba un o'r angelion 
y dywedodd efe un amser, * Eistedd ' s.10. ?. 
ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf dy. 
elynion yn droed-faingc i'th draed ?| 

14 "Onid ysprydion gwasanaeth- "Ps 
gar ydynt hwy oll, wedi eu danfon 
1 wasanaethu er mwyn y rhai a| D: 
gânt etifeddu iachawdwriaeth î î 


PENNOD II. 
1 Y dylem ni fod yn ufudd â Grîst Iesu; 5 gan 
fod yn wiw ganddo ef gymmeryd eîn natur- 
iaeth nâ arno, 14 fel yr oedd yn anghenraid. 





AR hynny y mae yn rhaid i ni 
ddal yn well ar y pethau a 
glywsom, rhag un amser ìi ni ^*eu ^6 4 
gollwng Awy i golli. u 

2 Canys os bu gadarn y gair aai AcT. 53, 
lefarwyd trwy angelion, ac os der-| G*!* !?- 
byniodd “pob trosedd ac anufadd-| o me Pu 
dod gyfiawn daledigaeth ; — 

3 “Pa fodd y dïangwn ni, os esgeul- | *pen. 12 
uswn iachawdwriaeth gymmaint| 
4 yr hon, wedi dechreu er thraethu |s“ Mat 5. 
trwy yr Arglwydd, *a sicrhâwyd i| Marcll. 
ni gan y rhai a4 clywsant ef: |n 

4'*A Duw hefyd yn cyd-dystiol- 'Marcl6. 
aethu, trwy arwyddion a rhyfedd-' Act. 14.8, 
odau, ac amryw nerthoedd, a! 





llesêri can- 


3 rhaniad- 





ewyllys ei hun 

5 Canys nid i'r angelion y daros-, 
tyngodd efe "y byd a ddaw, am yr "pen. 6.5. 
hwn yr ydym yn llefaru. | 134 _.N 

6 Eithr un mewn rhyw fan a dyst- 
iolaethodd, gan ddywedyd, 'Pa beth 
yw dyn, i ti ì feddwl am dano* neu: 
fab dyn, i ti ìi ymweled âg ef? 

7 Ti ai gwnaethost ef ychydig 
*îs nar angelion; â gogoniant ac 
anrhydedd y coronaist ti ef, ac a'l 
gosodaist ef ar weithredoedd dy 
ddwylaw : 

8 “Ti a ddarostyngaist bob peth 
dan ei draed ef. Canys wrth ddaros- 
twng pob peth iddo, ni adawodd efe 
ddim heb ddarostwng iddo. Ond yr 
awrhon !nid ydym ni etto yn gweled | '1Oor.15. | 
pob peth wedi eu darostwng iddo. | 

9 Eithr yr ydym ni yn gweled Iesu, 
m yr hwn a wnaed ychydig yn îs na'r 9. 


i Ps. S. â, 
&c. 





$ amser yn 
î8. 


k 1 Cor, 15. 


21. 
Eph. 1.22. 
pen, l. i9. 





1152 





$ pen. 10, 
10, 14. 
t Act. 17.26. 


u Ps, 22.22, 
26. 


6 y canaf 
emynau 
a ÔL 

x Ps. 18. 2. 


J Es. 8. 183. 


sIosn l.14. 
Pm 

a 1 Cor, 15, 
54, 55. 
Ool. 2, 15. 
2Tim, 1. 
10, 


b Rhuf. 8. 
15. 


T Gr. nid 
yw yn 
cymmeryd 
gafael ar 
angelion, 
euhr ar 
had Abra- 
ham 
mae efe yn 
cymmeryd 
gafael. 

c pen. 4. 15, 
ao.l,2 





2 Phil. 3. 14, 
b Rhuf. 16. 


2 gwnaeth, 
1 Sam, 12. 


| Sm 12.7. 


, 4 Zech. £. 12. 
Matt. 16. 
| 18. 


Darosbtyngiad, Orist. 





angelion, *o herwydd dïoddef marw- 
olaeth, " wedi ei goroni â gogoniant 


——— jac anrhydedd: fel trwy ras Duw y 


profai efe farwolaeth *dros bob dyn. 

10 Canys gweddus oedd iddo ef, 
Po herwydd yr hwn gy mae pob 
peth, a thrwy yr hwn y mae pob 


'|peth, wedi ê4do ddwyn meibion 
9. jlawer i ogoniant, “berffeithio ''Ty- 
i; ^lIwysog eu hiachawdwriaeth hwy trwy 


ddïoddefiadau. 

11 Canys “yr hwn sydd yn sanct- 
eiddio, a'r rhaì a sancteiddir, 'o'r 
un 4 9m:aent oll. Am ba achos nid 
yw gywilyddus ganddo eu galw 
hwy yn frodyr ; 

12 Gan ddywedyd, “ Myfi a fyneg- 
af dy enw di i'm brodyr ; y'nghanol 
yr eglwys “y'th folaf di. 

13 A thrachefn, *Myfi a fyddaf 
yn ymddiried ynddo. A thrachefn, 
T Wele fi ar plant a roddes Duw 
i mi, 

14 Oblegid hynny, gan fod y plant 
yn gyfrannogion o gig a gwaed, 
Zyntau hefyd yr un modd a fu 
gyfrannog o'r un pethau; *fel trwy 
farwolaeth y dinystriai efe yr hwn 
oedd a nerth marwolaeth ganddo, 
hynny yw, diafol ; 

15 Ac y gwaredai hwynt, y rhai 
btrwy ofn marwolaeth oeddynt dros 
eu holl fywyd dan gaethiwed. 

16 Canys “ni chymmerodd efe 
naturiaeth angelion ; eithr had Ab- 
raham a gymmerodd efe, 

l7 Am ba achos y dylai efe ym 
mhob peth fod yn gyffelyb i'w frod- 
yr; fel y byddai “drugarog ac Arch- 
offeiriad. ffyddlawn, mewn pethau 
yn perthyn i Dduw, i wneuthur 
cymmod dros bechodau y bobl. 

18 Canys yn gymmaint a dïoddef o 
hono ef, gan gael ei deratìo, efe a ddi- 
chon gynnorthwyo y rhai a demtir. 


PENNOD III. 


1 Bod Orist yn rhagori ar Moses : 1 am hynny 
oni chredwn nî iddo ef, yr ydym yn haeddu 
ychwaneg gospedigaeth na'r Israeliaid gwrth- 
nysig. 

HERWYDD paham, frodyr 
sanctaidd, cyfrannogion o'r 

2 galwedigaeth nefol, ystyriwch ? A- 

postol ac Arch-offeiriad ein cyffes 

ni, Crist Iesu ; 

2 Yr hwn sydd ffyddlawn i'r hwn 
a'i *hordeiniodd ef, megis ag y bu 
c Moses yn ei holl dŷ ef. 

3 Canys fe a gyfrifwyd hwn yn 
haeddu mwy gogoniant na Moses, 
o gymmaint ag “y mae yr hwn a 


1125 


HEBREAID, III. 


















adeiladodd y tŷ yn cael mwy o 


barch na'r tŷ. 

4 Canys pob tŷ a adeiledir gan 
ryw un; ond *yr hwn a adeilad- 
odd bob peth yw Duw. 

5 A Moses yn wir a fw ffydd- 
lawn yn ei holl dŷ megis gwas, 
er tystiolaeth i'r pethau oedd i'w 
llefaru ; 

6 Eithr Orist, megis Mab ar ei dŷ 
ei hun: ftŷ yr hwn ydym ni, “os 


nyni a geidw em hyder a gorfoledd | : 


ein gobaith yn sicr hyd y diwedd. 


7 Am hynny, megis y mae yr Ys- l 


pryd Glân yn dywedyd, "Heddyw, 
os gwrandêwch ar ei leferydd ef, 

8 Na chaledwch eich calonnau, 
megis yn y cyffroad, yn nydd y 
profedigaeth yn y diffaethwch : 

9 Lle y temtiodd eich iadau 
fyfi, y profasant fi, ac y gwelsant 
nm Me doed ddeugain mlyn- 
edd. 

l0 Am bynny y digiais wrth y 
genhedlaeth honno, ac y dywedais, 
Y maent bob amser yn cyfeiliorni 
yn ew calonnau; ac ni adnabuant 
fy ffyrdd i: 

ll Fel y tyngaìs yn fy llid, *na 
chaent ddyfod i mewn i'm gor- 
phwysfa. 

12 Edrychwch, frodyr, na byddo 
un amser yn neb o honoch galon 
ddrwg anghrediniaeth, gan ymadaw 
oddi wrth Dduw byw. 

13 Eithr cynghorwch eich gilydd 
bob dydd tra y gelwir hi Heddyw ; 
fel na chaleder neb o honoch trwy 
dwyll pechod. 

14 Canys fe a'n gwnaed mi yn 
gyfrannogion o Grist, os daliwn 
ddechreuad ein hyder yn sicr hyd 
y diwedd ; 

15 Tra y dywedir, FHeddyw, os 
gwrandêwch ar eì leferydd ef, na 
chaledwch eich calonnau, megis yn 
y cyffroad. R 

16 Canys rhai, wedi gwrandaw, a'4 
digiasant ef: ond nid pawb ar a 
ddaethant o'r Aipht trwy Moses. 

l7 Ond wrth bwy y digiodd efe 
ddeugain mlynedd? onid wrth y 
rhai a bechasent, !y rhai y syrth- 
iodd eu cyrph yn y diffaethwch 

18 Ac “wrth bwy y tyngodd efe, 
na chaent hwy fyned i mewn i'w 
orphwysfa ef? onid wrth y rhai *ni 
chredasant* 

19 Ac yr ydym ni yn gweled na 
allent hwy fyned i mewn o her- 
wydd anghrediniaeth, 





Y perygl o anghrediniaeth. 





Anno 
DOMINI 
64. 





e Eph. 2.10. 













9 Gr.os 
cant. 


ad, 6. 


k ad,7. 


I Num, 14. 


90. 
Dout.1,34, 
35 


4 nid nfudd- 
hasant ? 





































Anno 
DOMINI 
64, 


2 bregelh- 
wyd. 

8 o herwydd 
nad oedd- 

| yntwedieu 

| Tuuno (rwy 


a Ps.95.11. 


| b Gon. 2. 2, 
Exod. 91. 
MC 


4 yr efengyl 
yn. 

5 anufudd- 
dod. 


c Ps. 95.7. 
pen. 9. 7. 


6 Sef, 
Josua, 


T gadw &ab- 
bath. 














Hi 

e iar. 5. 4. 

f Dat. 1.16. 
a.2.16. 





Am orphwysfa y saint. 


PENNOD IV. 

1 Try ffydd y mae cael gorphwysfa y Crist- 
ionogion. 12 Gallu gair Duw. 14 Trwy eîn 
Harch-ofjfeiriad, Iesu, Mab Duw, yr hwn oedd 
heb bechod, ond nid heb e& wendid, 16 y mae 
â nî gyrchu yn hŷf at orsedd-faingc y gras. 

FNWN gan hynny, gan fod 
addewid wedi ei adael ê 4 ì 
fyned i mewn i'w orphwysfa ef, 
rhag bod neb o honoch yn debyg 

i fod yn ol. 

2 Canys i ninnau y pregethwyd 
yr efengyl, megis ag iddynt hwy- 
thau: eithr y gair a “glybuwyd ni 
bu fuddiol iddynt hwy, *am nad 
oedd wedi ei gyd-dymheru â ffydd 
yn y rhai a'ê clywsant. 

3 Canys yr ydym ni, y rhai a 
gredasom, yn myned i mewn i'r 
orphwysfa, megis y dywedodd efe, 
s Fel y tyngais yn fy llid, Os ânt i 
mewn i'm gorphwysfa i: er bod y 
gweithredoedd wedi eu gwneuthur 
er seiliad y byd. 

4 Canys efe a ddywedodd mewn 
man am y seithfed dydd fel hyn; 
?A gorphwysodd Duw y seithfed 
dydd oddi wrth ei holl weithred- 
oedd, 

5 Ac yma drachefn, Os ânt 1 mewn 
i'm gorphwysfa i. 

6 Gan hynny, gan fod hyn wedi 
ei adael, fod rhai yn myned i mewn 
iddi, ac nad aeth y rhai y pregeth- 
wyd *yn gyntaf iddynt i mewn, o 
herwydd * anghrediniaeth ; 

7 Trachefn, y mae efe yn pennu 
rhyw ddiwrnod, gan ddywedyd yn 
Dafydd, “ Heddyw, ar ol cymmaint 
O amser; megis y dywedir, Hedd- 
yw, os gwrandêwch ar ei leferydd 
ef, na chaledwch eich calonnau. 

8 Canys pe dygasai “Jesus hwynt 
i orphwysfa, nì soniasai efe ar ol 
hynny am ddiwrnod arall, 

9 Y mae gan hynny ' orphwysfa 
e&to yn ol ìi bobl Dduw. 

10 Canys yr hwn a aeth i mewn 
i'w orphwysfa ef, hwnnw hefyd a 
orphwysodd oddi wrth ei weithred- 
oedd ei hun, megis y gwnacth Duw 
oddi wrth yr eiddo yntau. 

ll Byddwn ddyfal gan hynny i 
fyned i mewn i'r orphwysfa hon- 
no, fel na syrthio neb yn ol yr un 


- |Ísiampl o “anghrediniaeth. 


12 Canys “bywiol yw gair Duw, 
a. nerthol, a *llymmach nag un 
cleddyf fdau-finiog, ac yn cyrhaedd- 
yd trwodd hyd wahaniad yr enaid 


1134 


HEBREAID, IV. 


a'r yspryd, a'r cymmalau a'r mêr; 
U 


Ofjeiriadaeth Crist. 


£yn barn i riad-| Anno 
ac yn barnu meddyliau a bw Mc 


au y galon. a 

13 Ac nid oes greadur anamlwg 
yn eì olwg ef: eithr pob peth sydd 
yn noeth ac yn agored i'w lygaid 
ef am yr hwn yr ydym yn sôn. 

14 Gan fod wrth hynny i ni ' Arch- 
offeiriad mawr, “ yr hwn a aeth i'r 
nefoedd, Iesu Mab Duw, !glynwn 
yn em proffes. 

15 Canys “nid oes i ni Arch- 
offeiriad heb fedru cyd-ddïoddef 
gyd â'n gwendid ni; ond "wedi 
eì demtio ym mhob peth yr un 
ffunud a ninnau, * et6o heb bechod. 

16 Am hynny Pawn yn hyderus 
at orsedd-faingc y gras, fel y der- 
byniom drugaredd, ac y caffom ras 
9 yn gymmorth cyfamserol. 


PENNOD V. 


1 Awdurdod a braint offeiriadaeth eîn Hachub- 
wr. il Ymae efe yn beio arnynt, am eu 
bod mor esgeulus ac mor ddiwybod yn y 
pethau hynny. 


ANYS pob arch-offeiriad wedi 

el gymmeryd o blith dynion, 

aa osodir dros ddynion ? yn y peth- 

au sydd tu ag at Dduw, fel yr off- 

rymmo roddion ac aberthau dros 
bechodau : 

2 “Yr hwn a ddichon *dosturio 

wrth y rhai sydd mewn anwybod- 


yntau hefyd wedi ei amgylchu â 
gwendid. 

3 Ac *o achos hyn y dylai, megis 
dros y bobl, felly hefyd drosto ei 
hun, offrymmu dros bechodau. 

4 'Ac nid yw neb yn cymmeryd 
yr anrhydedd hwn iddo ei hun, ond 
yr hwn a alwyd gan Dduw, megis 
£ Aaron. 

5 PFelly Orist hefyd nis gogon- 
eddodd ei hun i fod yn Arch- 
offeiriad; ond yr hwn a ddywed- 
odd wrtho, Tydi yw fy Mab ; myfi 
heddyw a'th genhedlais di. 

6 Megis y mae yn dywedyd mewn 
lle arall, EOffeiriad wyt ti yn dra- 
gywydd yn ol urdd Melchisedec. 

7 Yr hwn yn nyddiau ei gnawd, 
gwedi iddo, !trwy lefain cryf a 
dagrau, “offrwm gweddïau ac er- 
fyniau at yr hwn “oedd abl i'w 
achub ef oddi wrth farwolaeth, a 
chael ei wrandaw **yn yr hyn a 
ofnodd ; 

8 Er ei fod yn Fab, a ddysgodd 
Pufudd-dod trwy y pethau a ddi- 
oddefodd : 

9 Ac <wedi ei berffeithio, efe a 


d. 
ddwyd 
aeth ac amryfusedd; am ei fod['mha 








E] Cor, 14. 
24, 


îpen.3.1. 

k pen. 7, 26. 
a 9, 12, 24, 

Ì pen. 10. 23. 


m pen.2.18. 
n Luc 22. 25. 


o 2 Cor, 5, 
ol 

P Eph. 2.18. 
ao.l2. 
pen. 10, 19, 
zl22. 

2 ŷn cym- 
niorth 


newn 
pryd. 


2 pen. 8. 9. 
b pen. 2. 17, 


c pen. 2. 18, 
a4.10. 


t$ 


d pen. 7. 28. 


e Lef. 9.7. 
a 16. 6, 17. 
pon. 2 OL 


f2 Chron, 
206. 18, 


£ Exod, 28. 
1. 
l Chron, 
95... 

hb loan $. 54, 


îpen.l, 5, 


k Ps, 110. 4, 
pen. 7. 17. 


y Ps. 22.1, 
m Matt. 26. 
39 44. 


n Matt, 26. 
r 
Marc 14, 
OU. 
9 o achos es 
dduwio 
€O0. 
o Matt. 26. 
J$ê. 
Marc 1l4. 
ar 
Luc 22. 43. 
Ioan 12.27. 


P Phil. 2. 8. 
9 pen. 2. 10, 


Fr perygl HEBREAID, VI. 


Anno 
DOMINI 
64 


4 achos. 


r Matt. 13, 
15. 


s1 Cor.3.1, 
2,3. 


tl Cor. l4. 


20. 
Eph. 4. 14, 


& mewn 
oedran. 


a phìl. 3.13, 
14 


pen, 5, 12.* 

2 ymadrodd 
dechreuad 
Crist, neu, 
egwydd- 

| orion 

alhraw- 
iaeth Crist. 

b pen. 9, 14. 


c Act. 18.21, 


d Matt. 12. 
ôl, 32. 
pen, 10. 26. 
2 Petr 2. 

Dl. 
1 Ioan 5, 
16. 
e Ioan 4, 10, 


f pen. 2, 6. 


3 wnenthur 
yn siampl, 


4 iddynt, 


wnaethpwyd yn * Awdur iachawd- 
wriaeth dragywyddol i'r rhai oll a 
ufuddhânt iddo ; 

]0 Wedi ei gyfenwi gan Dduw 
yn Arch-offeiriad yn ol urdd Mel- 
chisedec. 

11 Am yr hwn y mae i ni lawer i'w 
dywedyd, ac anhawdd eu traethu, 
o achos eich bod chwi 'yn hwyr- 
drwm eich clustiau. 

12 Canys lle dylech fod yn athraw- 
on o ran amser, y mae arnoch 
drachefn eisieu dysgu i chwi beth 
ydyw egwyddorion dechreuad ym- 
adroddion Duw: ac yr ydych yn 
rhaid ê chwi wrth “laeth, ac nid 
bwyd cryf. 

13 Canys pob un a'r sydd yn ym- 
arfer â llaeth, sydd anghynnefin â 
gair cyfiawnder; canys *“maban yw. 

14 Eithr bwyd cryf a berthyn i'r 
rhai *perffaith, y rhai o herwydd 
cynnefindra y mae ganddynt syn- 
wyr wedi ymarfer i ddosparthu 
drwg a da. 


PENNOD VI. 


1 Ymae yn eu cynghori. hwy na_chilient. oddi 
wrlh y gydd; 11 ond bod yn ddïanwadal, 
12 yn ddiwyd, ac yn ddïoddefgar i ddisgwyl 
wrth Dduw, 19 am fod Duw yn sicr yn eî 
addewid. h 

A hynny, *gan roddi heibio yr 

2ymadrodd sydd yn dechreu 
rhai yng Nghrist, awn rhagom at 
berffeithrwydd; heb osod i lawr 
drachefn sail i edifeirwch oddi wrth 

? weithredoedd meirwon, ac i ffydd 

tu ag at Dduw, 

2 I athrawiaeth bedyddiadau, ac 
arddodiad dwylaw, ac adgyfodiad 
y meirw, a'r farn dragywyddol. 

3 A hyn a wnawn, “os caniattâ 
Duw. 

4 Canys *ammhosibl yw i'r rhai a 
oleuwyd unwaith, ac a brofasant *y 
rhodd nefol, ac a wnaethpwyd yn 
gyfrannogion o'r Yspryd Glân, 

5 Ac a brofasant ddaionus air 
Duw, a nerthoedd fy byd a ddaw, 

6 Ac a syrthiant ymaith, ymad- 
newyddu drachefn i edifeirwch; 
gan eu bod yn ail groeshoelio idd- 
ynt eu hunain Fab Duw, ac yn & 
5 osod yn watwar. 

7 Canys y ddaear, yr hon sydd 
yn yfed y gwlaw sydd yn mynych- 
ddyfod arni, ac yn dwyn llysiau 
cymmwys i'r rhai y llafurir hi *gan- 
ddynt, sydd yn derbyn bendith gan 
Dduw: 

8 Eithr yr hon sydd yn dwyn 


1155 


drain a mïeri, sydd anghymmer- 
adwy, ac agos i felldith; diwedd yr 
hon 4, ei llosgi. 

9 Eithr yr ydym ni yn coelio 


'am danoch chwi, anwylyd, bethau 


gwell, a phethau y'nglŷn wrth iach- 
awdwriaeth, er ein bod yn dywedyd 
fel hyn. 

10 £Canys nid yw Duw yn ang- 
hyfiawn, fel yr anghofio !eich gwaith, 
a'r llafurus gariad, yr hwn a ddang- 


osasoch tu ag at ei enw ef, y rhai 
6 


a weiniasoch i'r saint, ac ydych yn 
gweini, 

1l Ac yr ydym yn chwennych fod 
i “bob un o honoch ddangos yr un 
diwydrwydd, er mwyn llawn-sicr- 
wydd gobaith hyd y diwedd : 

12 Fel na byddoch fusgrell, eithr 
yn ddilynwyr i'r rhai trwy ffydd 
ac amynedd sydd yn etifeddu yr 
addewidion. 

13 Canys Duw, wrth wneuthur 
addewid i Abraham, oblegid na all- 
ai dyngu i neb oedd fwy, 'a dyng- 
odd iddo ei hun, 

14 Gan ddywedyd, Yn ddïau gan 
fendithio yth fendithiaf, achan 
amlhâu y'th amlhâf. 

15 Ac felly, wedi iddo hir-ymaros, 
efe a gafodd yr addewid. 

16 Canys dynion yn wir sydd yn 


o wrthgiliad. 


Anno 
DOMIaNI 
64. 





E Diar. l4. 
alr 


, mn 
i] Thess.l. 
o. 
9 a llafur y 
cariad. 
k pen. 3. 6, 
14, 


l Gen. 22, 
10. 1(< 


l y * sim OR 
tyngu ì un a fo mwy: a ^llw ei 10M 


sicrwydd sydd derfyn iddynt ar 
bob ymryson. 

l7 Yn yr hyn Duw, yn ewyllysio 
yn helaethach ddangos i etifeddion 
yr addewid ddïanwadalwch ei gyng- 
hor, *a gyfryngodd trwy lw : 

18 Fel trwy ddau beth dïanwadal, 
yn y rhai yr ocdd. yn ammhosibl i 
Dduw fod yn gelwyddog, y gallem 
ni gael cysur cryf, y rhai a ffoisom 
ìi gymmeryd gafael yn y gobaith a 
osodwyd o'n blaen : 

19 Yr hwn sydd gennym ni megis 
angor yr enaid, yn ddiïogel ac yn 
sicr, ac yn myned i mewn hyd at 
yr hyn sydd o'r tu fewn i'r llên ; 

20 2 I'r man yr aeth y rhag-flaenor 
drosom ni, sef iesu, *yr hwn a 
wnaethpwyd yn Arch-offeiriad yn 
dragywyddol yn ol urdd Melchi- 
sedec. 

PENNOD VII. 
1 Crist Iesu sydd Offeiriad yn ol urdd Mel- 
chisedec; 11 ac felly yn rhagori llawer ar 
yr ofjeiriaid oedd yn ol urdd Aaron. 


ANYS *y Melchisedec hwn, 
brenhin Salem, offeiriad y Duw 


| Goruchaf, yr hwn a gyfarfu âg 


6 a'i sicrha- 
odd. 


n pen. 9. 24, 


open. o. l. 
aT... 


a Gen. 14, 
1S, Ac. 


Orist yn offeiriad 


HEBREAID, VII. 


yn ob wrdd Melchisedec, 





Anno_| Abraham wrth ddychwelyd o ladd 
DOMIN!)y brenhinoedd, ac a'i bendithiodd 
— | eí 

2 I'r hwn hefyd y cyfrannodd 





Abraham ddegwm o bob peth: yr. 


hwn yn gyntaf, Oi gyfieithu, yw, 
Brenhin cyfiawnder, ac wedi hyn- 
ny hefyd, Brenhin Salem, yr hyn 
yw, Brenhin heddwch ; 

3 Heb dad, heb fam, heb “achau, 
heb fod iddo na dechreu dyddiau, 
na diwedd einioes; eithr wedi ei 
wneuthur yn gyffelyb i Fab Duw, 
sydd yn aros yn Offeiriad yn dra- 
gywydd. 

4 Edrychwch faint oedd hwn, ?i'r 
hwn hefyd y rhoddodd Abraham y 
patriarch ddegwm o'r anrhaith. 

5 “ A'r rhai yn wir sydd o feibion 
Lefi yn derbyn swydd yr offeiriad- 
aeth, y mae ganddynt orchymyn i 
a degwm gan y bobl yn 
iol y gyfraith, sef gan eu brodyr, 
ier eu bod wedi dyfod o lwynau 
Abraham : 

6 Eithr yr hwn nid oedd ei *achau 
o honynt hwy, a gymmerodd ddeg- 
wm gan Abraham, ac a fendith- 
aRhuf.s. |iodd 4yr hwn yr oedd yr addew- 
GaL 3.1e. |idion iddo. 

7 Ac yn ddiddadl, yr hwn sydd 
leiaf a fendithir gan ei well. 

8 Ac yma y mae dynion y rhai 
sydd yn meirw yn cymmeryd deg- 
ymmau: eithr yno, yr hwn y tyst- 
iolaethwyd am dano ei fod ef yn 
fyw. 

9 Ac, fel y dywedwyf felly, yn Abra- 
ham y talodd Lefi hefyd ddegwm, yr 
hwn oedd yn cymmeryd degymmau. 

10 Oblegid yr ydoedd efe etto yn 
lwynau ei dad, pan gyfarfu Melchi- 
| sedec âg ef. 








80in. 





ene) ll *Os ydoedd gan hynny ber- 
pen.8.7. | ffeithrwydd trwy offeiriadaeth Lefi, 


(oblegid dan honno y rhoddwyd y 
gyfraith i'r bobl,) pa raid oedd 
mwyach godi Offeiriad arall yn ol 
urdd Melchisedec, ac nas gelwid ef 
yn ol urdd Aaron ? 

12 Canys wedi newidio yr offeir: 

iadaeth, anghenraid yw bod cyf- 
newid ar y gyfraith hefyd. 
_ 15 Oblegid am yr hwn y dywedir 
y pethau hyn, efe a berthyn 1 lwyth 
arall, or hwn nid oedd neb yn 
gwasanaethu yr allor. 

14 Canys hysbys yw, mai o Juda 
rMat13)y cododd fein Harglwydd ni; am 
t4ac5.55. | y” hwn lwyth ni ddywedodd Moses 
ddim tu ag at offeiriadaeth., 





1126 


15 Ac y mae yn eglurach o lawer |_ Anno 
etto; *od oes yn ol cyffelybrwydd | POMXINI 
Melchisedec Offeiriad arall yn codi, |,5 wya 

16 Yr hwn a wnaed, nid yn ol cyf- | od. 
raith gorchymyn cnawdol, eithr yn 
ol nerth bywyd annherfynol. 

17 Canys tystiolaethu y mae, 5 Off- | Ps.110. 4. 
eiriad «wyt ti yn dragywydd yn ol 
urdd Melchisedec. 

18 Canys yn ddïau y mae dirym- 
miad i'r gorchymyn sydd yn myned 
o'r blaen, o herwydd " ei lesgedd a'i |" Gal. 4.9. 
afles. | 

19 Oblegid 'ni pherffeithiodd y |'Act.13.5. 
gyfraith ddim, namyn dwyn go- â Lo e4 


baith gwell i mewn a berffeithiodd,; 
trwy yr hwn “yr ydym yn nesâu 
at Dduw. 

20 Ac yn gymmaint nad heb lw jy 
gwnaethpwyd ef yn Offeiriad : 

21 (Canys y rhai hynny yn wir 
ydynt wedi eu gwneuthur yn off- 
eiriaid heb lw: ond hwn trwy lw, 
gan yr hwn a ddywedodd wrtho, 
!'Tyngodd yr Arglwydd, ac ni bydd 
edifar ganddo, Ti sydd Offeiriad 
yn dragywydd yn ol urdd Melchi- 
sedec :) 

22 Ar destament gwell o hynny 
my gwnaethpwyd Iesu yn Fach- 
nïydd. 

289 A'r rhai hynny yn wir, llawer 


k Pph.2. 18. 
a3. 12, 
pen. 4, 16, 


1 Ps. 110. 4. 


m pen. $. 6. 
a9. 15. 


sydd wedi eu gwneuthur yn offeir- | 


iaid, o herwydd lluddio iddynt gan 
farwolaeth barhâu: 

24 Ond hwn, am ei fod ef yn aros 
yn dragywydd, sydd ag offeiriad- 
aeth * dragywyddol ganddo. 

25 Am hynny efe a ddichon hefyd 
$yn gwbl iachâu y rhai trwyddo ef 
sydd yn dyfod at Dduw, gan ei fod 
ef yn byw bob amser "i eiriol dros- 
tynt hwy. 

26 Canys y cyfryw Arch-offeiriad 
sanctaidd, diddrwg, dihalog, didol- 
edig oddi wrth bechaduriaid, ac 
wedi ei wneuthur yn uwch na'r nef- 
oedd, oedd weddus i ni; 

27 Yr hwn nid yw raid iddo beu- 
nydd, megis i'r *offeiriaid hynny, 
offrymmu aberthau yn gyntaf dros 
el bechodau ei hun, ac yna dros 
yr eiddo y bobl: canys Phynny a 
wnaeth efe unwaith, pan offrym- 
modd efe ef ei hun. 

28 Canys y gyfraith sydd yn 
gwneuthur 4 dynion a gwendid yn- 
ddynt, yn arch-offeiriaid ; eithr gair 
y llw, yr hwn a fu wedi y gyfraith, 


sydd yn gwneuthur y Mab, "yr hwn |'r 


a berffeithiwyd yn dragywydd. 


5 anllithr- 
edig. 


6 achub yn 
oestad y. 


n Rhuf. 8. 
o 


pen. 9, 24, 
lIoan 2.1, 


o Lef. 9, 7. 
alc6 







pen, 5, 2, 


P pen. 9, 12, 
2s.a 10.12, 


g pen. 5. 1, 2. 


| Anno 
DOMINI 


| _ 64. 


sanctaidd. 


d pen. 5.1, 





< Eph. 5. 2, 


| 4 tra fyddai. 


5 bortreiad. 


EUol. 2, 17. 
pen,l0.1, 


6tabernacl, 
E£ Exod. 25. 
40 


Act. 7. 44. 


pen, 7. 22, 


|S Neu, 
cesiament. 





8 roddaf. 


| 9 Neu, ar. 
| & Zcch, 8, 
9. 


h Io3126.45, 
1 Ioau 2. 
2. 





cpen.9. 11. 


h 2 COor.2. 6. 





Offeiniadaeth, Crisb yn wcll HEBREAID, VIII. 





PENNOD VIII. 


1 Offeiriadaeth. Aaron a_ ddiflannodd, pan 
ddaeth Crist yr Offeiriad iragywyddol: 7 
a'r ammod a wnaed â'r tadau dros am- 
ser, a roddes le 4 gyfammod tragywyddol yr 
efengyl. 

A 2 PHEN ar y pethau a ddywed- 
wyd yw hyn: Y mae gennym 

y fath Arch-offeiriad, *yr hwn a 


. eisteddodd ar ddeheulaw gorsedd- 


faingc y Mawredd yn y nefoedd; 

2 Yn Weinidog ” y * gyssegrfa, ar 
c gwir dabernacl, yr hwn a osododd 
yr Arglwydd, ac nid dyn. 

3 Canys “pob arch-oífeiriad a_os- 
odir i offrymmu rhoddion ac aberth- 
au: o herwydd paham “rhaid oedd 
bod gan hwn hefyd yr hyn a 
offirymmai. 

4 Canys yn wir pe bai efe ar y 
ddaear, nì byddai yn offeiriad 
chwaith; *can fod offeiriaid y rhai 
sydd yn offrymmu rhoddion yn ol 
y ddeddf: 

5 Y rhaì sydd yn gwasanaethu i 
5 siampl a fchysgod y pethau nefol, 
megis y rhybuddiwyd Moses gan 
Dduw, pan oedd efe ar fedr gor- 
phen y “babell: *£ canys, Gwel, medd 
efe, ar wneuthur o honot bob peth 
yn ol y portreiad a ddangoswyd i 
ê1 yn y mynydd. 

6 Ond yn awr “efe a gafodd weini- 
dogaeth mwy rhagorol, o gymmaint 
ag y mae yn Gyfryngwr “cyfammod 
gwell, yr liwn sydd wedi ei osod ar 
addewidion gwell. 

7 Oblegid yn wir pe buasai y cyn- 
taf hwnnw yn ddifeius, ni cheisiasid 
lle i'r ail. 

8 Canys yn beio arnynt hwy y 
dywed efe, ' Wele, y mae y dyddiau 
yn dyfod, medd yr Arglwydd, ac 
mi a wnaf â thŷ Israel ac â thŷ 
Juda gyfammod newydd : 

9 Nid fel y cyfammod a_ wneuth- 
um â'u tadau hwynt, yn y dydd yr 
ymaflais yn eu llaw hwynt i'w dwyn 
hwy o dir yr Aipht: oblegid ni 
thrigasant hwy yn fy nghyfammod 
i, minnau a'u hesgeulusais hwy- 
thau, medd yr Arglwydd. 

10 Oblegid hwn 4w y cyfammod 
a ammodaf fi â thŷ Israel ar ol y 
dyddiau hynny, medd yr Arglwydd; 
Myfi a “ddodaf fy nghyfreithiau yn 
eu meddwl, ac *yn eu calonnau yr 
ysgrifenaf hwynt: a “mi a fyddaf 
iddynt hwy yn Dduw, a hwythau 
a fyddant i minnau yn bobl: 

ll Ac 'ni ddysgant bob un ei 








“gymmydog, a phob un ei frawd, 
gan ddywedyd, Adnebydd yr Ar- 
glwydd: oblegid hwynt-hwy oll a'm 
hadnabyddant i, o'r lleiaf o honynt 
hyd y mwyaf o honynt. 

12 Canys trugarog fyddaf wrth eu 
hanghyfiawnderau, a'u pechodau 
hwynt a'u hanwireddau ni chofiaf 
ddim o honynt mwyach, 

138 Wrth ddywedyd, Oyfammod 
newydd, efe a farnodd y cyntaf 
yn hen. Eithr yr hwn a aeth yn 
hen ac yn oedrannus, sydd agos i 
ddiflannu, 


PENNOD IX. 


1 Y mae yn dangos dull seremoniau ac aberth- 
aw gwaedlyd y gyfraith; 11 a'u vod yn llai 
eu teilyngdod a'u perfeitlwwydd nag aberth 
Orist a'i waed, 

A hynny yn wir yr ydoedd 

hefyd i'r tabernacl cyntaf 

“ddefodau gwasanaeth Duw, a chys- 

segr bydol. 

2 Canys yr oedd tabernacl wedi ei 
wneuthur; *y cyntaf, ?yn yr hwn 
yr oedd y canhwyllbren, a'r bwrdd, 
or “bara gosod ; yr hwn dabernacl 
a elwid, Y ? cyssegr. 

8 Ac yn ol yr ail lên, yr oedd y 
babell, yr hon a elwid, Y cyssegr 
sancteiddiolaf ; 

4 Yr hwn yr oedd y thusser aur 
ynddo, ac “arch y cyfammod wedi 
ei goreuro o amgylch; yn yr hon 
yr oedd * y crochan aur a'r manna 
ynddo, fa gwïalen Aaron yr hon a 
ílagurasai, a “llechau y cyfammod; 

5 Ac huwch ei phen cerubiaid y 
gogoniant yn cysgodi y drugaredd- 
Ía: am yrhaini ellir yn awr ddy- 
wedyd bob yn rhan. 

6 A'r pethau hyn wedi eu trefnu 
felly, 'i'r tabernacl cyntaf yn ddïau 
yr âi bob amser yr offeiriaid, y 
rhai oedd yn cyflawni gwasanaeth 
Dww : 

7 Ac i'r ail, “unwaith bob blwydd- 
yn 47 â yr arch-offeiriad yn unig; 
nid heb waed, yr hwn a offrymmai 
efe drosto ei hun, a £/w'os anwyb- 
odaeth y bobl. 

8 ! A'r Yspryd Glân yn hysbysu 
hyn, “nad oedd y íïordd i'r cyssegr 
sancteiddiolaf yn agored etto, tra 
fyddai y tabernacl cyntaf yn sefyll: 

9 Yr hwn ydoedd gyffelybiaeth 
dros yr amser presennol, yn yr hwn 
yr offrymmid rhoddion ac aberthau, 
ny rhai ni allent o ran cydwybod 
berffeithio yr addolydd ; 

10 Y rhai oedd ymn sefyll yn unìg 


nag of eiriadacth Aaron. 








2 Gr. ddin- 
esydd. 


2 seremon- 
iau, 


a Ixod, 40, 
4. 

b Exod. 26. 
Dc 

c Exod. 2 


“Us 


9 Neu, 
sanctaidd, 


d Exod. 25. 
10. 
a, 26. Oo. 


cExod.l6.: 
OJ, oi, 

fNum.l7. 
10. 

E£ Exod. 23. 
A. 
Deut. 10. 
Dys 
1 bren. 8. 
2 Chron. 5. 
10. 

h Exod, 25. 
1s, 22. 


i Num. 2S.3. 


k Exod, 30, 
10. 


! pen. 10, 19, 
20. 

m loan 14, 
6. 


u pen, 7. 18. 
& l0, lr 





21137 





Rhagoriaeth 


Anno 
DOMINI 
61. 


o Lef. 11. 2. 

P Num. 12, 
Tb 

* seremnon- 
Tau, 


GB pen, â, 1. 


r Act. 20. 28, 


7 pen. 10,22, 

zpen.6.l. 

a Luc 1,712. 
1 Petr 4. 2, 


D/pên. 7. 22. 
a. 6. 


c Rhuf.5.6. 
1 Petr 3. 1S, 


d Gal, 2, 15. 


5 phurwyd, 


e Exod, 21, 
6. 
Lef. 16, 14, 
15, 18, 


f Exod. 21. 
Matt, 96, 
28, 


h Lef. 17. 
au, 





ar “fwydydd, a dïodydd, ac Pamryw 
olchiadau, a * defodau cnawdol, 
wedi eu gosod «rmynt hyd amser 
y diwygiad. 

ll Eithr Crist, wedi dyfod 4 yn 
Arch-offeiriad y daionus bethau a 
fyddent, trwy dabernacl mwy a 
pherffeithiach, nid o waith llaw, 
hynny yw, nid o'r adeiladaeth yma ; 

12 Nid chwaith trwy waed geifr 
a lloi, eithr "trwy ei waed ei hun, 


' |a aeth “unwaith i mewn i'r cyssegr, 


gan gael $ 2? dragywyddol ryddhâd. 
13 Oblegid os ydyw *gwaed teirw 


' ja geifr, a “lludw anner wedi ei 


daenellu ar y rhai a halogwyd, yn 


' Jsancteiddio i bureiddiad y cnawd ; 


14 Pa faint mwy y bydd i “waed 


.T. Crist, yr hwn trwy yr Yspryd tragy- 


wyddol a'i hoffrymmodd ei hun yn 
ddifai i Dduw, 7buro eich cyd- 
wybod chwi oddi wrth “weithred- 
oedd meirwon, *i wasanaethu y 
Duw byw? 

15 Ac am hynny Py mae efe yn 
Gyfryngwr y cyfammod newydd, 
“mecis trwy fod marwolaeth yn 
ymwared oddi wrth y troseddau 
oedd dan y cyfammod cyntaf, y cai 
y rhai a alwyd dderbyn addewid yr 
etifeddiaeth dragywyddol. 

16 Oblegid lle byddo testament, 
rhaid 44 digwyddo marwolaeth y 
testamentwr, 

l7 Canys “wedi marw dynion 
mae testament mewn grym: obleg- 
id nid oes etto nerth ynddo tra 
fyddo y testamentwr yn fyw. 

18 O ba achos ni * chyssegrwyd y 
cyntaf heb waed. 

19 Canys wedi i Moses adrodd yr 
holl orchymyn yn ol y gyfraith wrth 
yr holl bobl, *efe a gymmerodd 
waed lloi a geifr, gyd â dwfr, a 
gwlan porphor, ac isop, ac a'ê taen- 
ellodd a y llyfr a'r bobl oll, 

20 Gan ddywedyd, fHwn yw 
gwaed y testament a orchymynodd 
Duw i chwi. 

21 £Y tabernacl hefyd a holl lestri 


y gwasanaeth a daenellodd efe â 


gwaed yr un modd. 

22 A chan mwyaf trwy waed y 
purir pob peth wrth y gyfraith; 
ac ^heb ollwng gwaed nid oes 
maddeuant. 

25 Rhaid oedd gan hynny i bor- 
treiadau y pethau sydd yn y nef- 
oedd gael eu puro â'r pethau hyn; 
a'r pethau nefol eu hunain âg ab- 
jerthau gwell na'r rhai hyn, 


1138 


HEBREAID, X. 


24 Canys 'nid i'r cyssegr o waith 
llaw, portreiad “y gwir gyssegr, yr 
aeth Orist ìi mewn; ond i'r nef ei 
hun, !i ymddangos yn awr ger bron 
Duw trosom ni: 

25 Nac fel yr offrymmai efe ei 
hun yn fynych, megis "y mae yr 
arch-offeiriad yn myned i mewn 1'r 
cyssegr bob blwyddyn, â gwaed 
arall: 

26 (Oblegid yna rhaid fuasai iddo 
yn fynych ddïoddef er dechreuad 
y byd;) eithr yr awrhon “unwaith 
yn niwedd y byd yr ymddangos- 


odd efe, ì ddileu pechod trwy ei| iu 


aberthu ei hun. 

27 Ac megis y gosodwyd i ddyn- 
ion farw unwaith, ac wedi hynny 
bod barn : 

28 Felly POrist hefyd, 1wedi ei 
offrymmu unwaith i ddwyn ymaith 
bechodau 'llawer, a ymddengys yr 
ail waith, heb bechod, i'r rhai 


Sy dd yn ei ddisgwyl, er iachawdwr-| zs 


iaeth, 


PENNOD X. 

1 Gwendid aberihau y gyfraith, 10 Aberth 
corph Orist a offrymmwyd unwaith, 14 sydd 
byth yn tynnu ymaith bechodau, 19 Cynghor 
â lynw yn lew yn y fydd irwy amynedd a 
diolch, 

BLEGID y gyfraith, yr hon 
sydd ganddi * gysgod daion- 
us bethau i ddyfod, ac nid gwir 
ddelw y pethau, Pnis gall trwy yr 
aberthau hynny, y rhai y maent 
bob blwyddyn yn eu hoffrymmu yn 

wastadol, byth berffeithio y rhai a 

ddêl atti 

2 Oblegid yna hwy a beidiasent 
âu hoffrymmu, am na buasai gyd- 
wybod pechod mwy gan y rhai a 
addolasent, wedi eu glanhâu un- 
waith, 

3 Eithr yn yr aberthau hynny y 
mae adgoffa pechodau bob blwydd- 
yn. 
4 Canys €ammhosibl 42 i waed 
teirw a geifr dynnu ymaith bech- 
odau. 

5 O herwydd paham y mae efe, 
wrth ddyfod i'r byd, yn dywedyd, 
9 Aberth ac offrwm nis mynnaist, 
eithr corph a * gymhwysaist i mi: 

6 Offrymmau poeth, a thros bech- 
od, nì buost foddlawn iddynt. 

7 Yna y dywedais, Wele fi yn 
dyfod, (y mae yn ysgrifenedig yn 
nechreu y llyfr am danaf,) i wneuth- 
ur dy ewyllys di, O Dduw. 

8 Wedi iddo ddywedyd uchod, 


aberih Orist. | 


Anno 
DOMINI 
64. 





î pen. 6. 20. 
K pen. 8. 2, 
I Rhuf, 8. 
4. 
pen. 7. 25. 


mad, i 


nad, 12. 
1 Petr 2. 
1sS 


o 1 Cor, 10. 
Eph. 1. 10. 


P Rhuf. 6. 
1 Petr ô. 
18. 
ag I Petr 2. 
24. 
r Matt. 26. 
Rhuf. 5, 
15. 
lIoan3,5, 


a Col, 2.17. 
pen. 3. 5, 
a 9.23, 


b pen. 9. 9. 


6 pen. 9, 13, 








Cynghor $ lynwu 
| An Aberth ac offrwm, ac offrymmau 
DO poeth, a thros bechod, nis mynnaist, 





es pen. 9. 12. 


fpen.1.3, 


£Ps,110.1. 
1 Cor. 15, 
25 


pen. 1. 13, 


h Jer. 3l. 
33, 34. 
pen. 8. 10, 
12, 


4 Yna y dy- 
wedodd, 
A'u &c. 


5 hyfder. 


6 adnewn- 
yddodd. 


1 pen. â. 14, 
16. 


m 3, 
» 


lago 1. £6. 

1 Ioan 9, 

ôl, 

n pen. 9. 14. 

1 taenellu, 

o Ezoc, 36. 
25 


P pen. 4. 14, 


g1 Cor. 1.9, 
1 Thess. 5, 
A. 


i” w!nod. 








ac nid ymfoddlonaist ynddynt; y 
rhai yn ol y gyfraith a offrymmir ; 

9 Yna y dywedodd, Wele fi yn 
dyfod i wneuthur dy ewyllys di, O 
Dduw. Y mae yn tynnu ymaith y 
cyntaf, fel y gosodai yr ail. 

10 Trwy yr hwn ewyllys yr ydym 
ni wedi ein sancteiddio, * trwy 
offrymmiad corph Iesu Grist un- 
waith. 

11 Ac ymae pob offeiriad yn sefyll 
beunydd yn gwasanaethu, ac yn off- 
rymmu yn fynych yr un aberthau, 
y rhai ni allant fyth ddilêu pech- 
odau: 

12 fEithr hwn, wedi offrymmu 
un aberth dros * bechodau, 


' |dragywydd a eisteddodd ar ddeheu- 


law Duw; 

13 O hyn allan yn disgwyl “hyd 
oni osoder ei elynion ef yn droed- 
faingc i'w draed ef. 

l4 Canys âg un offrwm y per- 
ffeithiodd efe yn dragywyddol y 
rhai sydd wedi eu sancteiddio. 

15 Ac y mae yr Yspryd Glân hef- 
yd yn tystiolaethu i ni: canys wedi 
iddo ddywedyd o'r blaen, 

16 Dyma y cyfammod yrhwn a 
ammodaf fi â hwynt ar ol y dyddiau 
hynny, medd yr Arglwydd; Myfi 
a osodaf fy nghyfreithiau yn eu 
calonnau, ac a'u hysgrifenaf yn eu 
meddyliau ; 

17 * A'u pechodau a'u hanwiredd- 
au ni chofiaf mwyach, 

18 A lle y mae maddeuant am y 
rhai hyn, nid oes mwyach offrwm 
dros bechod, 

19 Am hynny, frodyr, gan fod i 
ni*!ryddid i fyned i mewn i'r F cys- 


'|segr irwy waed Iesu, 


20 Ar hyd ffordd newydd a byw- 
iol, yr hon a “gyssegrodd efe i ni, 
trwy y llên, sef ei gnawd ef; 

21 A bod î nê ! Offeiriad mawr ar 
dŷ Dduw ; 

22 Nesâwn â chalon gywir, ?mewn 
llawn hyder ffydd, P wedi “ glanhâu 
ein calonnau oddi wrth gydwybod 
ddnwai a “golchi ein corph â dwfr 

ân 


23 P Daliwn gyffes ein gobaith yn 
ddisigl; (canys “ffyddlawn yw yr 
hwn a addawodd; 

24 A chyd-ystyriwn bawb ein gil- 
ydd, i ymannog i gariad a gweith- 
redoedd da : 

25 Heb “esgeuluso ein cyd-gyn- 


1139 


HEBREAID, X. 





hulliad ein hunain, megis y mae 
arfer rhai; ond annog bawb ein 
gŵydd : a "hynny yn fwy, o gym- 
maint a'ch bod yn gweled *y dydd 
yn nesâu. 

26 * Canys os o'n gwirfodd y pech- 
wn, "ar ol derbyn gwybodaeth y 
gwirionedd, nid oes aberth dros 
bechodau wedi ei adael mwyach ; 

27 Eithr rhyw ddisgwyl ofnadwy 
am farnedigaeth, ac * angerdd tân, 
yr hwn a ddifa y gwrthwynebwyr. 

28 7 Yr un a ddirmygai gyfraith 
Moses, a fyddai farw heb drugar- 
edd, dan ddau neu dri o dystion: 

29 Pa faint *mwy cospedigaeth, 
dybygwch chwi, y bernir haeddu 
or hwn a fathrodd Fab Duw, ac 
“a farnodd yn aflan waed y cyf- 
ammod, trwy yr hwn y sancteidd- 
iwyd ef, ac a ddifenwodd Yspryd 
y gras? 

30 Canys nyni a adwaenom y neb 
a, Geo " Myfi bïau dïal, myfi 
a dalaf, medd yr Arglwydd. A thra- 
chefn, PYr Arglwydd a farna ei bobl. 

91 Peth ofnadwy gyw syrthio yn 
nwylaw y Duw byw. 

32 Ond “ gelwch i'ch côf y dydd- 
iau o'r blaen, yn y rhai, wedi eich 
goleuo, y dïoddefasoch “ymdrech 
mawr o helbulon : 

33 Wedi eich gwneuthur weithiau 
yn wawd, trwy waradwyddiadau a 
chystuddiau; ac weithiau “yn bod 
yn gyfrannogion â'r rhai a drinid 
felly. 

34 Oanys chwi a gyd-ddïoddef. 
asoch â'm rhwymau i hefyd, ac fa 
gymmerasoch eich yspeilio am y 
pethau oedd gennych yn llawen ; 
gan 2wybod £fod gennych i chwi 


eich hunain olud gwell yn y nef-|: 


oedd, ac un parhaus. 

35 Am hynny na fwriwch ymaith 
eich hyder, ^yr hwn sydd iddo 
fawr wobr. 

36 Canys rhaid i chwi wrth am- 
ynedd; fel, wedi i chwi wneuth- 
ur ewyllys Duw, y derbynioch yr 
addewid. 

37 Oblegid !ychydig bachigyn etto, 
E ar hwn sydd yn dyfod a ddaw, ac 
nid oeda. 

38 ' A'r cyfiawn a fydd byw trwy 
ffydd: eithr o thyn 2eb yn ol, nid 
yw fy enaid yn ymfoddloni ynddo. 

39 Eithr nid ydym ni o'r rhai 
sydd yn tynnu yn ol i golledigaeth ; 
namyn o ffydd, i gadwedigaeth yr 
enaid, 


yn y fydd. 


Anno 
DOMINI 
64. 
r Rhuf, 13. 
JBlr 
s2 Petr 3,9, 
1l,lH. 
tNum.15. | 
20, 


pen. 6.4. 
u 2 Petr 2, 
20, 21. 


xEzec. 36.5. 
Seph.l.ls.| 
3.8 


ad.S. 
AL l.| 

y Matt, 18. 
1G 


' lonn 8, 17. 


2ZCOoml3 
9 gwaeth. 


zlCor.ll. | 
22. ] 


a Deut, 32, 
5. 
Rhuf, 12, 
19. 

UL YM | 
Ps. 50. 4. 


c Gal.3. 4. 
2 Ioan 8, 


d Phil. 1.22. 
Col”. 


e Phil. 1. 7. 
a4.li. 


f Act. 5.41. 


gMatt.6.20, 
a.19. 21. 
Luc 12, 33. 


h Matt. 10. 
aW 


íLuc 18.8. | 
2 Petr 3.9, 
a 2... 


IRhuf.1.17. || 
Gal, 3.11. i 





Ffrwythau gydd 


Anno 
DOMINI 
64. 


—_— 


PENNOD XI1I. 
1 Beth ydyw fydd. 6 Heb ŷjydd ni allwn nî 
ryngu bodd Duw. Ei jrwythau rhagorol 
hâ yn yr hen dadau gynt. 


2 hanfod, R.D yn wir yw “sail y peth- 


I e Gen. 4. 10. 
Matt. 23. 
35 


pen, 12.21, 


| f Gen. 5.21. 


€ Gen. 6, 13. 





oo,a 4. 12. 
IJ»hil.3,.9, 


es 12.1, 
| íifyned, 


| 


În Gen. 17. 
1, 19.2. 2142) 


:e Edrvch 
uc l. 96. 





P lthuf. â. 
19. 


au yr ydys yn eu gobeithio, a 
sicrwydd * y pethau nid ydys yn 


. eu gweled. 


9 Oblegid Ptrwyddi hi y cafodd 
yr henuriaid air da. 
3 Wrth ffydd yr ydym yn deall 


. |*wneuthur y bydoedd trwy air Duw, 
. lyn gymmaint nad o bethau gwel- 
'2.5.| edig y gwnaed y pethau a welir. 


4 Trwy ffydd îyr offreymmodd 
Abel i Dduw aberth rhagorach na 
Chain; trwy yr hon y cafodd efe 
dystiolaeth ei fod yn gyfiawn, gan 
i Dduw ddwyn tystiolaeth i'w rodd- 
ion ef: a thrwyddi hì y mae efe, 
wedi marw, ** yn llefaru etto. 

5 Trwy ffydd *y symmudwyd En- 
och, fel na welai farwolaeth; ac 
ni chaed ef, am ddarfod ìi Dduw 
ei symmud ef: canys cyn ei sym- 
mud, efe a gawsai dystiolaeth, 
ddarfod iddo ryngu bodd Duw, 

6 Eithr heb ffydd ammhosibl gw 
rhyngu eê fodd ef: oblegid rhaid 
yw i'r neb sydd yn dyfod at Dduw, 
gredu ei fod ef, a'i fod yn obrwywr 
i'r rhai sydd yn ei geisio ef. 

7 Trwy ffydd, ENoe, wedì ei ry- 
buddio gan Dduw am y pethau nis 
gwelsid etto, gyd â pharchedig ofn 


. Ja ddarparodd arch i achub ei dŷ: 


trwy yr hon y condemniodd efe y 
byd, ac a wnaethpwyd yn etifedd 
i y cyfiawnder sydd o ffydd. 

8 Trwy ffydd, E Abraham, pân ei 
galwyd, a ufuddhaodd, *gan fyned 
I'r man yr oedd efe i'w dderbyn 
yn etifeddiaeth; ac a aeth allan, 
heb wybod i ba le yr oedd yn 
myned. 

9 Trwy ffydd yr ymdeithiodd efe 
yn nhir yr addewid, megis mewn 
tir dieithr, gan drigo mewn lluestai 
gyd âg Isaac a Jacob, cyd-etifedd- 
ion o'r un addewid: 

10 Canys disgwyl yr ydoedd am 


|'ddinas ac iddi sylfeini, saer ac 
3. 4.| adeiladydd yr hon yw Duw. 
'|' 11 Trwy ffydd, "Sara, hithau yn 


ammhlantadwy,adderbyniodd nerth 
1 ymddŵyn had; ac wedi amser 
oedran, 9a esgorodd ; oblegid ífydd- 
lawn y barnodd hi yr hwn a add- 
awsal, 

12 O herwydd paham hefyd y cen- 
hedlwyd o un, a Phwnnw yn gystal 


1140 


HEBREAID, XI. 


a, marw, “cynnifer a sêr y nef mewn 
llïaws, ac megis y tywod ar lân y 
môr, 4 sydd yn aneirif. 

13 *? Mewn ffydd y bu farw y rhai 
hyn oll, heb dderbyn yr addewidion, 
eithr "o bell eu gweled hwynt, a 


yn yr hen tadau gynt, 






chredu, a chyfarch, a_"chyfaddef|*Ger 
mai dïeithriaid a phererinion oedd- L hr 


ynt ar y ddaear. 

]4 Canys y mae y rhai sydd yn 
dywedyd y cyfryw bethau, yn dang- 
os yn eglur eu bod yn ceisio gwlad. 


15 Ac yn wir, pe buasent yn medd- |. 


wl am gy wlad honno, o'r hon y 
daethent allan, hwy a allasent gael 
amser i ddychwelyd : 

16 Eithr yn awr gwlad well y 
maent hwy yn ei chwennych, hyn- 
ny ydyw, 42 nefol: o achos paham 
nid cywilydd gan Dduw “ei alw yn 


barottôdd ddinas iddynt. 

l7 Trwy ffydd "yr offrymmodd 
Abraham Isaac, pan ei profwyd: 
a'i unig-anedig fab a oífrymmodd 
efe, yr hwn a dderbyniasai yr add- 
ewidion : 

18 “Wrth yr hwn y dywedasid, 
* Yn Isaac y gelwir ì fi had: 

19 Gan gyfrif bod Duw yn abl 
izw gyfodi ef o feirw; o ba le y 
cawsai efe ef hefyd mewn cyffelyb- 
ìaeth. 

20 Trwy ffydd 7y bendithiodd 
Isaac Jacob ac Esau am bethau a 
fyddent. 

91 Trwy ffydd, Jacob, wrth farw, 
Za fendithiodd bob un o feibion 
Joseph; ac *a addolodd a bwys 
ar ben ei ffon. 

22 Trwy ffydd, PJoseph, wrth farw, 
a 'goffaodd am ymadawiad plant 
Israel; ac a roddodd orchymyn am 
ei esgyrn. 

23 Trwy ffydd, “Moses, pan anwyd, 
a guddiwyd dri mis gan eì rïeni, 
o achos eu bod yn eê weled yn 
fachgen tlws: ac nid ofnasant *or- 
chymyn y brenhin. 

24 Trwy ffydd, “ Moses, wedi myn- 
ed yn fawr, a wrthododd ei alw yn 
fab merch Pharaoh ; 





t Exod. 3. 6. 
Matt. 22, 
2 


Dduw iddynt hwy: oblegid efe a|s 


Act. 7. 32. 
ps 2A a 


6 Am. 

x Gen, 21. 
wm 
llhnf. 9,7. 


7 Gen, 27. 
2i od! 


z Gen. 48, 5, 
16, 20, 

a Gen, 47. 
al 


c Exod. 2, 2. 
Act. 7. 20. 


d Exod, 1. 
16, 22 


, J 


e Exod. 2. 
10, 11. 


25 *Gan ddewis yn hytrach oddef Ps.s.10. 


adfyd gyd â phobl Dduw, na chael 
mwyniant pechod dros amser ; 

26 Gan farnu yn fwy golud £ ddir- 
myg $ Crist, na thrysorau yr Aipht: 
canys edrych yr oedd efe ar daled- 
igaeth y gobrwy. 

27 Trwy ffydd *y gadawodd efe 
yr Aipht, heb ofni llid y brenhin: 


Ê pen, 13. 
13. 


8 er Crist, 


h Exod, 10. 
28, 23. 
alc.l(lSJ 


— a —— — aw Wc ————_ c a IIIaac>- 2^ uu WAS TU GG 


a'u dvoddefiadau. HEBREAID, XII. 


. Anno 
DOMINI 
6. 

îad. 12. 


k Hxod. 12, 
ZU 


Î Exod. 14. 
Ôl 


da 


m Jos. 6.20. 


n Jos. 6. 25. 
Iago 2. 25. 

9 anufudd, 

oJos.2.1, 


P Barn, 6. 
ll. 


24, 
sBarn. ll.1. 
| AO TU. 
$1l Sam, 16. 
123.a 17.42, 
ulSam.l. 
20. a 12. 20. 
x Barn. 14, 
1 Sam. dT. 
Dan. 6. 22, 
J Dan. 32. 25, 
£1 Sam, 20, 
1 Bren, 19, 
O. 
2 Bren, 6, 
16. 
a2 Bren, 20, 
'| Job42,10, 
Ps. 6. 8. 
bI Bren.1T. 
AD 
2 Bren. 4, 
2, 


CACR 22.2. 


d Jer. 20, 2, 
e] Bren, 21, 
1o. 


Ss Bren, 1. 
Matt, 3. 4, 


| 


| Eod.2. 


h pon. 7, 22. 
& 8, Ô. 


canys efe a ymwrolodd fel un 'yn 
gweled yr anweledig. 

28 Trwy ffydd “y gwnaeth efe y 
pasc, a gollyngiad y gwaed, rhag 
i'r hwn ydoedd yn dinystrio y rhai 
cyntaf-anedig gyffwrdd â hwynt. 

29 Trwy ffydd 'yr aethant trwy y 
môr coch, megis ar liyd dêr' sych : 
yr hyn pan brofodd yr Aiphtiaid, 
boddi a wnaethant. 

30 Trwy ffydd "y syrthiodd caerau 
Jericho, wedi eu hamgylchu dros 
saith niwrnod. 

31 Trwy ffydd "ni ddifethwyd 
Rahab y buttain gyd â'r rhai *ni 
chredent, pan “dderbyniodd hi yr 
yspïwyr yn heddychol. 

32 A pheth mwy a ddywedaf? can- 
ys yr amser a_ballai i mi i fynegi am 
P Gedeon, am 4 Barac, ac am " Sam- 


.6.|SOn, ac am * Jephthae, am * Dafydd 
 Jhefyd, a "Samuel, a'r prophwydi ; 


33 Y rhai trwy ffydd a oresgynas- 
ant deyrnasoedd, a wnaethant gyf- 
iawnder, a gawsant addewidion, * a 
gauasant safnau llewod, 

34 7A ddiffoddasant angerdd y 
tân, “a ddïangasant rhag min y 
cleddyf, *a nerthwyd o wendid, a 
wnaethpwyd yn gryfion mewn rhy- 
fel, a yrrasant fyddinoedd yr es- 
troniaid i gilio. 

35 PGwragedd a dderbyniodd eu 
meirw trwy adgyfodiad: ac “eraill 
a ddirdynnwyd, heb dderbyn ym- 
wared; fel y gallent hwy gael 
adeyfodiad gwell. 

36 Ac eraill a gawsant brofedig- 
aeth trwy watwar a fllangellau, ïe, 
9 trwy rwymau hefyd a charchar : 

37 “Hwynt-hwy a labyddiwyd, a 
dorrwyd â llifj a demtiwyd, a 
laddwyd yn feirw âr cleddyf; fa 
grwydrasant mewn crwyn defaid, 
a chrwyn geifr; yn ddiddym, yn 
gystuddiol, yn ddrwg eu cyflwr ; 

38 (Y rhai nid oedd y byd yn 
deilwng o honynt,) yn crwydro 
mewn anialwch, a mynyddoedd, a 
thyllau ac ogofeydd y ddaear. 

39 A'r rhai hyn oll, “wedi cael 
tystiolaeth trwy ffydd, ni dderbyn- 
iasant yr addewid : 

40 Gan fod Duw yn rhag-weled 
hrhyw beth gwell am danom ni, 
fel na pherffeithid hwynt hebom 
ninnau. 

PENNOD XII. 
1 Cynghor $ fydd ddïanwadal, amynedd, a 
duwioldeb. 24 Canmol y testament newydd 
rhagor yv hen. 


1121 


()PDEn hynny ninnau hefyd, 
gan fod cymmaint cwmmwl o 
dystion wedi ei osod o'n ham- 
gylch, *gan rol heibio bob pwys, 
ar pechod sydd barod i'm ham- 
gylchu, ?trwy amynedd “< rhedwn 
yr yrfa a osodwyd o'n blaen ni; 

2 Gan edrych ar Iesu, Pen-tywys- 
og a Pherffeithydd ei» ffydd me; 
9yr hwn, yn lle y llawenydd a 
osodwyd iddo, a ddïoddefodd y 
groes, gan ddïystyru gwaradwydd, 
ac *a eisteddodd ar ddeheulaw 
eOTee S AIDRC Duw. 

3 Ystyriwch am hynn hwn 
a ddïoddefodd a du a 
yn ei erbyn gan bechaduriaid; fel 
na flinoeh, ac nad ymollyngoch yn 
eich eneidiau. 











Yr yrfa gristionogol. | 


Anno 
DOMINI 
64. 





Ŵ Petr 2, 


b Rhuf, 12, 
12 > 


pen, 10, 36, 
cl Cor, 9, 


| &Luc 24.20. 
8, 


Phil, 2, 
&c. 


ePs.1l10.1, 
US 1.3, 
3.a8L 


4 'Ni wrthwynebasoch etto hyd |'pe,10. 


at waed, gan ymdrech yn erbyn 
pechod. 


5 A chwi a ollyngasoch dros gôf 


y cynghor, yr hwn sydd yn dywcd- 


yd wrthych megis wrth blant, * Fy |£Job5.17. 


mab, na ddirmyga gerydd yr Ar- 


glwydd, ac nac ymollwng pan y'th 
argyhoedder ganddo : 


Diar. 3, 11. 


6 Canys Py neb y mae yr Ar-|^Dx.312. 


glwydd yn ei garu, y mae yn ei 
geryddu ; ac yn fflangellu pob mab 
a dderbynio. 

7 Os goddefwch gerydd, y mae 


Duw yn ymddwyn tu ag attoch, 


megis tu ag at feibion: canys pa 
fab sydd, yr hwn nid yw ei dad yn 
ei geryddu ? 

8 Eithr os heb gerydd yr ydych, 


Ior hwn y mae pawb yn gyfran-|!Ps721. 


nog; yna bastardiaid ydych, ac 
nid meibion. 

9 Heb law hynny, ni a gawsom 
dadau ein cnawd i'n ceryddu, ac 
a parchasom Awgy: onid mwy o 
lawer y byddwn ddarostyngedig i 
E Dad yr ysprydoedd, a byw? 

10 Canys hwynt-h 
ychydig ddyddiau a22 ceryddent fel 
y gwelent hwy yn dda; eithr hwn 
er llesâd i ni, fel y byddem gyfran- 
nogion o'i sancteiddrwydd ef. 

ll Etto ni welir un cerydd dros 
yr amser presennol yn hyfryd, eithr 
yn anhyfryd: ond gwedi hynny y 
mae yn rhoi ' heddychol ffrwyth 
cyfiawnder i'r rhai sydd wedi eu 
cynnefino âg ef. 

12 O herwydd paham ” cyfodwch 
i fynu y dwylaw a laesasant, ar 
gliniau a ymollyngasant. 


13 A gwnewch lwybrau “uniawn |? zwesai. 


yn wir dros P 











1 Petr 5192 


E Num. 16. 
22.2 77.16. 


Zech.12.1. 


lIago 8. lS, 


J 
Es. 25. 3. 





Yr yrfa gristionog 


' 
Anno 


DOMINI 
C4. 





n ]îhuf. 12, 
18 


2 Tim. 2. 
9 


o Matt. 5. 8. 
p20or. 6.1. 


3 cwympo. 
a Deut. 22. 
18. 
pen. 3. 12. 


€ Gen. 21. 
56, 38. 


4 fordd â 
neid ei 
Jeddwl. 

u Exod. 19, 
a2, 18, IO: 


x l2xod. 20, 
19 


Deut. 5. 5, 
23. 18. 16. 


3 Exod,19, 
13, 


£ Gal. 4. 26. 
Dat.ô. 12. 
25.2, 10. 


a Luc 10. 20, 


Phil. 4, 9. 


| c Exod. 24, 
$. 








— 


f Ixod. 19, 
18. 





cf DN 


| 








i'ch traed; fel na thrôer y cloff 
allan o'r ffordd, ond yr iachâer efe 
yn hytrach. 

14 "Dilynwch heddwch â phawb, 
a sancteiddrwydd, * heb yr hwn ni 
chaiff neb weled yr Arglwydd: 

15 PGan edrych yn ddyfal na bo 
neb yn *pallu oddi wrth ras Duw ; 
1rhag bod un gwreiddyn chwerwedd 
yn tyfu i fynu, ac yn peri blinder, 
a thrwy hwnnw llygru llawer ; 

16 'Na ôo un putteiniwr, neu 
halogedig, megis Esau, "yr hwn 
am un saig o fwyd a werthodd ei 
enedigaeth-fraint. 

l7 Canys chwi a wyddoch ddar- 
fod wedi hynny hefyd ei wrthod ef, 
tpan oedd efe yn ewyllysio eti- 
feddu y fendith: oblegid ni chaf- 
odd efe *lei edifeirwch, er iddo 
trwy ddagrau ei thaer-gcisio hi. 

18 Canys ni ddaethoch chwi at “y 
mynydd teimladwy sydd yn lìosgi 
gan dân, a chwmmwl, a_thywyll- 
wch, a thymmesíl, 

19 A sain udgorn, a llef geiriau ; 
yr hon pwy bynnag a4 clywsant, a 
* ddeisyfasant na chwanegid yr ym- 
adrodd wrthynt: 

20 (Oblegid ni allent hwy oddef 
yr hyn a orchymynasid; JAc os 
bwystfil a gyíffyrddai â'r mynydd, 
efe a labyddir, neu a wenir â phic- 
cell. 

91 Ac mor ofnadwy oedd y golwg, 
ag y dywedodd Moses, Yr ydwyf 
yn ofni ac yn crynu.) 

92 Eithr chwi a ddaethoch “i fyn- 
ydd Sïon, ac i ddinas y Duw byw, 
y Jerusalem nefol, ac at fyrddiwn 
o angelion, ; 

23 I cymmanfa a chynnulleidfa 
y rhai cyntaf-anedig, *y rhai a 
ysgrifenwyd yn y nefoedd, ac at 
Dduw, Barnwr pawb, ac at yspryd- 
oedd y cyfiawn y rhai a berffeith- 
iwyd, 

24 Ac at Iesu, P Cyfryngwr y * tes- 
fament newydd, a “gwaed y taen- 
elliad, yr hwn sydd yn dywedyd 


| pethau gwell na'r eiddo Abel. 


25 Edrychwch na wrthodoch yr 


.|hwn sydd yn llefaru. Oblegid *oni | 
ddïangodd y rhai a wrthodasant yr | 


hwn oedd yn llefaru ar y ddaear, 
mwy o lawer mês deangwm ni, y 
rhai ydym yn troi ymaith oddi wrth 
yr hwn sydd yn llefaru o'r nef: 

26 fLlef yr hwn y pryd hwnnw 


HEBREAID, XII. 





unwaith yr wyf yn cynhyrfu nid yn 
unic y ddaear, ond y nef hefyd. 

27 A'r Etto unwaith hynny, sydd 
yn hysbysu "symmudiad y pethau a 
? ysgydwir, megis pethau wedi eu 
gwneuthur, fel yr arhoso y pethau 
nid ysgydwir. 

28 O herwydd paham, gan ein bod 
ni yn derbyn teyrnas ddisigl, bydd- 
ed gennym ras, trwy yr hwn y gwas- 
anaethom Dduw wrth eì fodd, gyd 
â gwylder a pharchedig ofn : 

29 Oblecid ein Duw ni sydd 
dân ysol. 

PENNOD XIII. 
1 Ainryw gynghorion ; megis 4 garu eîn gŵydd: 
4ifyw yn onest: 54 ochelyd cybydd-dra : 

i 4 berchi pregethwyr Duw: 914 ochel athraw- 

on dieithr; 104 gyfaddef Crist. 16 4 roi 

elusen * M4 ufuddhâu i swyddogion: 18 i 

weadio dros yr apostol. 20 Y diwedd. 

ARHAED *brawdgarwch. 
2 PNac anghofiwch lettygar- 
wch: canys wrth hynny *y llettŷ$- 
odd rhai angelion yn ddïarwybod. 
.3 Cofiwch y rhai sydd yn rhwym, 
fel pettech yn rhwym gyd â hwynt; 
y rhai cystuddiol, megis yn bod 
eich hunain hefyd yn y corph. 

4 Anrhydeddus gyw prïodas ym 
mhawb, a'r gwely dihalogedig: eithr 
putteinwyr a godinebwyr a farna 
Duw. 

5 Bydded eich ymarweddiad yn 
ddïariangar ; *gan fod yn foddlawn 
i'r hyn sydd gennych: canys efe a 
ddywedodd, fNi'th roddaf di i fynu, 
ac ni'th lwyr-adawaf chwaith : 

6 Fel y gallom ddywedyd yn hŷf, 
sYr Arglwydd sydd gymmorth i mi, 
ac nid ofnaf beth a wnel dyn i mi. 

7 Meddyliwch am eich ?blaen- 
oriaid, y rhai a draethasant i chwi 
air Duw: ffydd y rhai dilynwch, 
gan ystyried diwedd eu hymar- 
weddiad hwynt. 

8 Iesu Grist, ddoe a heddyw 'yr 
un, ac yn dragywydd. 

9 ENa'ch arweinier oddi amgylch 
âg athrawiaethau amryw a dïeithr: 
canys da 4w bod y galon wedi ei 
chryfhâu â gras, nid â bwydydd, 
yn y rhai ni chafodd y sawl a rod- 
iasant ynddynt fudd. 

10 Y mae gennym ni allor, o'r hon 
nid oes awdurdod i'r rhai sydd yn 
gwasanaethu y tabernacl i fwytta. 

ll Canys m cyrph yr anifeiliaid 
hynny, y rhai y dygir eu gwaed 
gan.yr arch-ofteiriad i'r cyssegr 


a ysgydwodd y ddaear: ac yn awr | dros bechod, a losgir y tu alian 


a addawodd, gan ddywedyd, * Etto | 


1142 


i'r gwersyll, 


— 


Amuyw gynghorion, 






Anno 
DOMINI 
64. 





h Ps, 102, 
96. 
Matt. 24, 
Oc 
2 Potr 3.10. 
Dat. 21, 1, 
R Neu, 
ellir eu 
hysgwyd. 


í Deut. 4.24. 
a9. 3. 


se Rhuf. 12, 


1 Petr1.22. 
Gy 2, lrfG 


ad,8. 
b Tthuf. 12. 


e Matt, 6. 
25, 
Phil. 4. 11, 
ag. 
1 Tim. 6. 
6, 8. 

i I)2ut. 31. 
(, 9. 


b ad. 17. 
2 llywodr- 
aethwyr. 


!loan 8.58. | 
en, l. 12, 
at.l. 4. 


k Eph. 4. 14, 
4 9:0. 


1loan4.L 


I Rhuf. 14, 


Col. 2, 16. 
1 Tim. 4.9. 


m Exod, 29, 
14. 











Anno | 
DOMINI 
64. 





n Tonn 19. 
17, 18. 
Act. 7. 6S. 


open. 11, 26, 


P Mic. 2. 10. 
Phil. ?. 20. 
pen. 11. 10, 
16, 


ag Eph. 5. 20. 
l Petr 2. 5. 
bet. (ED. 
Ps. 50, 14, 


8 Hos. 14. 2. 
9 clodfori eì. 
t Phil. 4. 18. 


u Phil, 2, 29, 
1 Thess, ô. 
12. | 
l Tim. 5. 
147 ad. TY. 

4 llywodr- 
aethwyr. 

x Ezee. a. 


1 Mc 
a33.2,7. 


9 dda. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60. 





a Deut, 32, 
Co (DS 
Ioan 7. 95, 
Act.8.1. 
lPetrl.l. 

b Matt. 6. 
12. 
Act. 5. 41. 
lleb. 10. 
o 

c Rhuf. 5. 3. 
l Petr l,6. 


d Diar, 2, 3. | 


Luc 11. 9, 
loan 14,15, 
al5.T7. 
a.16. 23, 

2 rhwydd, 


1 Ionn O, 
12. 


FL ——————— Eu —— cU YC_——  ObMY4 O PG —N I aa SS I GAU Ay nr DY Y I Y cc dd END ym cd GY df EI Rd Add AR MAA SEE EA EL YY TT AU I MFun HANAFU c Fn AA IF CUD I I 


ac amryw 


12 O herwydd paham Iesu hefyd, 
fel y sancteiddiai y bobl trwy ei 
waed ei hun, "a ddïoddefodd y tu 
allan i'r porth. 

13 Am hynny awn atto ef o'r tu 
allan i'r gwersyll, gan ddwyn “ei 
waradwydd ef. 

14 P Canys nid oes i ni yma ddinas 
barhaus, eithr un i ddyfod yr ŷm 
ni yn ei disgwyl. 

15 «Trwyddo ef gan hynny offrym- 
mwn "aberth moliant yn wastadol i 
Dduw, yr hyn yw * ffrwyth eim gwe- 


'| fusau yn ? cyffesu i'w enw ef. 


16 Ond gwneuthur daioni, a chyf- 
rannu, nac anghofiwch: canys *â 
chyfryw ebyrth y rhyngir bodd 
Duw. 

17 "“Ufuddhêwch i'ch *blaenoriaid, 
ac ymddarostyngwch: oblegid *y 
maent hwy yn gwylio dros eich 
eneidiau chwi, megis rhai a fydd 
rhaid iddynt roddi cyfrif; fel y 
gallont wneuthur hynny yn llawen, 
ac nid yn drist: canys difudd i 
chwi yw hynny. 

18 Gweddïwch drosom ni: canys 
yr ydym yn credu fod gennym gyd- 
wybod dda, gan ewyllysio byw yn 
*onest ym mhob peth. | 








19 Ond yr ydwyf 7 yn helaethach 
yn dymuno gwneuthur o honoch 
hyn, i gael fy rhoddi i chwi dra- 
chefn yn gynt. 

20 A Duw yr heddwch, “ yr hwn a 
ddug drachefn oddi wrth y meirw 
ein Harglwydd Iesu, * Bugail mawr 
y defaid, *trwy waed y “cyfammod 
tragywyddol, 


21 “A'ch perffeithio ym mhob 


gweithred dda, i wneuthur ei ewyll- 
ys ef; gan “weithio ynoch yr hyn 
sydd gymmeradwy yn ei olwg ef, 
trwy lesu Grist: i'r hwn y byddo 
y gogoniant yn oes oesoedd. Amen. 

22 Ac yr ydwyf yn attolwg i chwi, 
frodyr, goddefwch air y cynghor: 
oblegid ar fyr eiriau “yr “ysgrif- 
enais attoch. 

23 Gwybyddwch ollwng eêm brawd 
Timotheus yn rhydd ; gyd â'r hwn, 
os daw efe ar fyrder, yr ymwelaf 
â chwi. 

24 Anherchwch eich holl *flaen- 
oriaid, a'r holl saint. Y mae y rhai 
o'r fal yn eich annerch. 

25 Gras fyddo gyd â chwi oll, 
Amen. 


T At yr Hebreaid yr ysgrifenwyd o'r Ital, 
gyd â Thimothêeus, 


EPISTOL CYFFREDINOL 


IAGO YR APOSTOL. 


PENNOD I. 

2 Cynghor i lawenychu mewn Ulinder: 5 î ofyn 
doethineb gan Dduw: 13 na fwrier y bai 
arno ef o ran eîn gwendid na'n pechodau nî ? 
22 â wrandaw ac î fyfyrio ar air Duw ; ac 
4 wneulhur ar eî ol: 26 os amgen, fe all rhaî 
ymddangos yn grefyddol oddi allan, ond ni 
allant fod felly mewn gwirionedd. 

AGO, gwasanaethwr Duw sr 

Arglwydd Iesu Grist, at y deu- 
ddog llwyth *sydd ar wasgar, an- 
nerch. 

2 POyfrifwch yn bob llawenydd, fy 
mrodyr, pan syrthioch mewn am- 
ryw brofedigaethau ; 

3 “Gan wybod fod profiad eich 
ffydd chwi yn gweithredu amynedd. 

4 Ond caíffed amynedd ee pher- 


eMati,T.T. ffaith waith; fel y byddoch berffaith 
Marcti. |a chyfan, heb ddiffygio mewn dim. 


5 1O bydd ar neb o honoch eisieu 
doethineb, “gofyned gan Dduw, yr 


hwn sydd yn rhoi yn “haelionus i 


tJen.29.12.| bawb, ac heb ddannod; a fhi a 
roddir iddo ef, 





77 Ay]48 


6 Eithr gofyned mewn fíydd, heb 
ammeu dim: canys yr hwn sydd 
yn ammeu, sydd gyffelyb i dôn 
y môr, a chwelir ac a_ deflir gan 
y gwynt. 

7 Canys na feddylied y dyn hwn- 
nw y derbyn efe ddim gan yr Ar- 
glwydd. 

8 Gwr dau-ddyblyg ei feddwl sydd 
anwastad yn ei holl ffyrdd. 

9 Y brawd o radd isel, *llawen- 
yched yn ei oruchafiaeth : 

10 A'r cyfoethog, yn cei ddaros- 
tyngiad: canys £megis blodeuyn y 
glas-welltyn y diflanna efe. 

11 Canys cyfododd yr haul gyd â 
gwres, a gwywodd y glas-welltyn, 


ai flodeuyn a gwympodd, a theg-| ! 


wch ei brŷd ef a gollodd: felly 
hefyd y diflanna y cyfoethog yn ei 
ffyrdd. 

12 hGwŷn ei fyd y gwr sydd yn 
goddef profedigaeth: canys pan 








ddyledswyddau. 





Anno 
DOMINI 
64. 


y Philem, 
AND 
z Act. 2, 24, 


a Es. 40, 11, 
Ezec. 94, 
2 


9. 
Ionn 10,11, 
1Petr2.25. | 


c Phil. 2. 13. 
1Petr5.10. 
7 wneuthur, 


dl Petr 5, 
12 


9 anfonais. 


9 lywody- 
aethwyr. 


Anno 
DOMINI 
Cylch GO. 


9 ymfrosi- 
ied. 


E Job l4. 2. 
Ps. 103. 16. 
Es. 40. 6. 


h Job 5, 17. 
Diar. 9, 1], 


1a 

Iieb. 12. 5, 

Dat. 3. 19, 
i I Cor. 9, 

2b. 

mp DO 


Petr 5. â, 
Dat. 2, 10, 








Amryw gynghorion. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60. 


k Matt. 10. 
2 


a. 19. 28, 29, 
4 drwg. 





i Ioan 3. 97. 
i COr. AT 


m Mal. 3. 6. 


' nIoan 1.13. 
ma ak 

| lCor.4.L. 
1 Petrl. 
Mn 


o Jer,2,3. 
Dat. 14. 4, 


P Preg. 5. 1, 


| a Diar. 17. 
or 


Âi. 
r Preg. 7.9. 





s Col, 3.8. 
lPetro.l. 


tMatt.7T.21. 
Luc 11, 28. 
Rhuf.2.13. 


u Luc 6. 47, 
&c 


Edrych 
pen. 2. 14, 
&c. 


— a aa ——— ce €au—_——— —<Vv< Lm, 


z 2 Cor. 3. 


7 pen. 2. 12, 


sIonn l5.17, 


| 5 weithred- 
iad. 


a39.1, 
1 Petr 3. 
10. 


d 
6 frwyno. 
a P3g, 31.13. 





on y bywyd, “yr hon a addawodd 
yr Arglwydd i'r rhai a'i carant ef. 

13 Na ddyweded neb, pan demt- 
ier ef, Gan Dduw y'm temtir: canys 
Duw nis gellir ei demtio â * drygau, 
ac nid yw efe yn temtio neb. 

l]4 Canys yna y temtir pob un, 
pan y tynner ef, ac y llithier, gan 
ei chwant ei hun. 

15 Yna chwant, wedi ymddŵyn, a 
esgor ar bechod: pechod hefyd, 
pan orphener, a esgor ar farwol- 
aeth. 

16 Fy mrodyr anwyl, na chyfeil- 
iornwch. 

17 !Pob rhoddiad daionus, a phob 
rhodd berffaith, oddi uchod y mae, 
yn disgyn oddi wrth Dad y goleuni, 
m eyd âr hwn nid oes gyfnewidiad, 
na chysgod trôedigaeth. 

18 "O'i wir ewyllys yr ynnillodd 
efe nyni trwy air y gwirionedd, fel 
y byddem ryw “flaen-ffrwyth o'i 
greaduriaid ef. 

19 O achos hyn, fy mrodyr anwyl, 
Pbydded pob dyn esgud i wrandaw, 
1 dïog i lefaru, " dïog i ddigofaint: 

20 Canys digofaint gwr nid yw 
yn cyflawni cyfiawnder Duw. 

91 O herwydd paham *rhoddwch 
heibio bob budreddi, a_helaetb- 
rwydd malais ; a thrwy addfwynder 
derbyniwch yr impiedig air, yr hwn 
a ddichon gadw eich eneidiau, 

92 A *byddwch wneuthurwyr y 
gair, ac nid gwrandawyr yn unig, 
ean eich twyllo eich hunain. 

93 Oblegid "os yw neb yn wran- 
dâwr y gair, ac heb fod yn wneuth- 
urwr, y mae hwn yn debyg i wr 
yn edrych ei wynebpryd naturiol 
mewn drych : 

24 Canys efe a'i hedrychodd ei 
hun, ac a aeth ymaith, ac yn y man 
efe a anghofiodd pa fath ydoedd. 

25 Eithr *yr hwn a edrych ar 
berffaith 7 gyfraith rhyddid, ac a 
barhao yndd«4, hwn, heb fod yn 
wrandâwr anghofus, ond gwneuth- 
urwr y weithred, “efe a fydd ded- 
wydd yn ei ? weithred. 

26 Os yw neb yn eich mysg yn 
cymmeryd arno fod yn grefyddol, 
heb 6*attal ei dafod, ond twyllo ei 
galon ei hun, ofer 44v crefydd hwn. 

27 Crefydd bur a dihalogedig ger 
bron Duw ar Tad, yw hyn; Ym- 
weled â'r amddifaid a'r gwragedd 
gweddwon yn eu hadfyd, a'i gadw 
ei hun yn ddifrycheulyd oddi wrth 
y byd. 


114 


IAGO, II. 


Na, ddŵystyrer y 


PENNOD II. 

1 Nad gweddol î Gristionogion ddŵîystyru eu 
brodyr tlodion, 19 ond bod yn gariadus ac 
yn drugarogion, 14 Na ddylid ymffrostio 
o fjydd Ue mi byddo gweithredoedd da: 
17 nad yw y ffydd honno ond fydd farw, 
19 a ffydd y cythreuliaid ; 21 ac nid fydd 
Abraham, 25 a Rahab., 

BF: mrodyr, na fydded gennych 

ffydd ein Harglwydd ni Iesu 

Grist, sef. Arglwydd y gogoniant, 

gyd â * derbyn wyneb. 

2 Oblegid os daw i mewn i'ch 


2 cynnulleidfa chwi wr â modrwy] 2 
aur, mewn dillad gwychion, a dyfod| 15 


hefyd 42 tlawd mewn dillad gwael ; 

3 Ac edrych o honoch ar yr hwn 
sydd yn gwisgo y dillad gwychion, 
a dywedyd wrtho, Eistedd di yma 
* mewn lle da; a dywedyd wrth y 
tlawd, Saf di yna, neu eistedd yma 
îs law fy ystol-droed i; 

4 Onid ydych chwi dueddol yn- 
och eich hunaìn? ac onid aethoch 
yn farnwyr meddyliau drwg? 

5 Gwrandêwch, fy mrodyr anwyl ; 
? Oni ddewisodd Duw dlodion y byd 


hwn *yn gyfoethogion mewn ffydd,| 2s 


ac yn etifeddion y deyrnas “yr hon 
a addawodd efe i'r rhai sydd yn ei 
garu ef? 

6 Eithr “chwithau a ammharchas- 
och y tlawd. Onid yw y cyfoethog- 
ìon yn eich gorthrymmu chwi, ac yn 
eich tynnu ger bron brawdleoedd ? 

7 Onid ydynt hwy yn cablu yr 
enw rhagorol, yr hwn a elwir ar- 
noch chwi? 

8 Os cyflawni yr ydych y gyfraith 
frenhinol yn ol yr ysgrythyr, íCâr 
dy gymmydog fel ti dy hun ; da yr 
ydych yn gwneuthur : 

9 Eithr £os derbyn wyneb yr 
ydych, yr ydych yn gwneuthur pech- 
od, ac yn cael eich argyhoeddi gan 
y gyfraith megis troseddwyr. 

10 Canys pwy bynnag a gadwo y 
gyfraith i gyd oll, ac a ballo mewn 
un pwngc, "Ty mae efe yn euog o'r 
cwbl. 

ll Canys y *neb a ddywedodd, 
íNa odineba, a ddywedodd hefyd, 





tlawd. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60. 








aef. 10,15. 
Dent.1.17. 


ad. 9. 
2 synagog. 


3 yn dda, 


bIoan 7.48. 
1Cor.1.26, 


cLuc12.21, 
1 Tim. 6. 


Dat. 2, 9, 
d Exod, 20, 5 
6 


1 Sam.2. 


30. 

Diar, 8.17. 

Matt. 5. 2. 

pen. 1. 12. 
e1COor.ll. 

22 


— 








f Lef. 19. 18, 
Matt, A || 


9). 


Ead.l. 


h Dent. 27. 
Matt. 5.19, 
Gal. 3. 10, 


ŵ 


Neu, 

gyfraith. 

i Exod, 20. 
3 . 


Na ladd. Ac os ti ni odinebi, etto| 5.“ 


a leddi, yr wyt íi yn troseddu y 
gyfraith. 

12 Felly dywedwch, ac felly 
gwnewch, megis rhai a fernir wrth 
E gyfraith rhyddid. 

13 Canys !barn ddidrugaredd fydd 
i'r hwn ni wnaeth drugaredd; ac 
my mae trugaredd yn gorfoleddu 
yn erbyn barn. 


k pen. 1.25, 

I Matt. 6. 15. 
a25.41, £2, 

m 1 Toan 4, 
17, IS. 





Am ffydd heb weithredoedd. 


'Anno 
OMINI 
Cylch 60. 


n Matt, 7. 
26 





pon. 1b 
o Edrych 
Luc 3. 11. 


P 1 Ioan 3, 
18, 


5 Gr. wrth 
ei hun. 


6 Neu, wrth. 


g Marc l, 
24, 


r Gen. 22, 9, 
NG 


7 Neu, A 
weli, &c. 
&Heb, 11.17. 


t Gen. 15. 6, 
Rhuf. 4. 3. 
Gal, 3. 6. 

u 2 Chron, 
20. Ŵ f 
Es, 41, & 


x Jos. 2,1. 
Heb, 11. 31, 


8 anadl. 


14 "Pa fudd yw, fy mrodyr, o 
dywed neb fod ganddo ffydd, ac 
heb fod ganddo weithredoedd? a 
ddichon ffydd ei gadw ef? 

15 Eithr “os bydd brawd neu 
chwaer yn noeth, ac mewn eisieu 
beunyddiol ymborth, 

16 A Pdywedyd o un o honoch 
wrthynt, Ewch mewn heddwch, ym- 
dwymnwch, ac ymddigonwch; etto 
heb roddi iddynt angenrheidiau y 
corph ; pa lês fydd? 

17 Felly ffydd hefyd, oni bydd 
ganddi weithredoedd, marw ydyw, 
a, lt * yn unig. 

18 Eithr rhyw un a ddywed, Tydi 
ffydd sydd gennyt, minnau gweith- 
redoedd sydd gennyf: dangos i 
mi dy ífydd di €heb dy weithred- 
oedd, a minnau wrth fy ngweith- 
redoedd i a ddangosaf i ti fy ffydd 
innau. 

19 Credu yr wyt ti mai un Duw 
sydd; da yr wyt ti yn gwneuth- 
ur : 4y mae y cythreuliaid hefyd yn 
credu, ac yn crynu. 

20 Eithr a fynni di wybod, O ddyn 
ofer, am ffydd heb weithredoedd, 
mai marw yw 

21 Abraham ein tad ni, onid o 
weithredoedd y cyfiawnhâwyd ef, 
"pan offrymmodd efe Isaac ei fab 
ar yr allor? 

22 'Ti a weli *fod ffydd yn cyd- 
weithio â'i weithredoedd ef, a thrwy 
weithredoedd fod ffydd wedi ei 
pherffeithio. 

23 A. chyflawnwyd yr ysgrythyr yr 
hon sydd yn dywedyd, * Credodd 
Abraham i Dduw, a chyfrifwyd iddo 
yn gyfiawnder: a "Chyfaill Duw y 
galwyd ef. 

24 Chwi a welwch gan hynny mai 
o weithredoedd y cyfiawnhêir dyn, 
ac nid o ffydd yn unig. 

25 Yr un ffunud hefyd, *Rahab 
y buttain, onid o weithredoedd y 
cyfiawnhâwyd hi, pan dderbyniodd 
hi y cenhadau, a'u danfon ymaith 
ffordd arall ? 

26 Canys megis y mae y corph 
heb yr *yspryd yn farw, felly hef- 
yd ffydd heb weithredoedd, marw 
yw. 

PENNOD HI. 

1 Na ddylem nî fod yn brysur â feio ar eraill ; 
5 ond yn hytrach ffrwyno y tafod ; yr hwn, 
er nad, ydyw ond aelod bychan, ello y mae 
efe yn achos lawer o ddaioni, ac o ddryg- 
ioni. 19 Y rhaî sydd, wiw-synhwyrol, y maent 
yn fwynion, yn heddychlawn, heb genfigennu, 
ac hcb ymryson. 





1145 


— —— — X..Ï—_ 


IAGO, HIL. 


a N^ fyddwch feistriaid lawer, fy 
mrodyr; Pgan wybod y der- 
byniwn ni farnedigaeth fwy. 

2 Canys “mewn llawer o bethau 
yr ydym ni bawb yn llithro, *Od 
oes neb heb lithro ar air, * gwr per- 
ffaith 45w hwnnw, yn gallu ffrwyno 
yr holl gorph hefyd. 

3 Wele, 'yr ydym ni yn rhoddi 
ffrwynau ym mhennau y meirch, i'w 
gwneuthur yn ufudd i ni; ac yr 
ydym yn troi eu holl gorph hwy 
oddi amgylch, 

4 Wele, y llongau hefyd, er eu 
maint, ac er eu gyrru gan wyntoedd 
creulawn, a droir oddi amgylch â 
aM bychan, lle y mynno y llyw- 


ydd. 

5 Felly hefyd € y tafod, aelod bych- 
an yw, ac P yn ffrostio pethau mawr- 
ion. Wele, faint o ddefnydd y mae 
ychydig dân yn ei ennyn ! 

6 A'r tafod, tân ydyw, byd o ang- 
hyfiawnder. Felly y mae y tafod 
wedi ei osod ym mhlith ein haelod- 
au ni, fel 'y mae yn halogi yr holl 
gorph, ac yn gosod ?troell natur- 
iaeth yn fflam; ac wedi ei wneuthur 
yn fllam gan uffern. 

7 Canys “holl natur gwŷllt-filod, 
ac adar, ac ymlusgiaid, a'r pethau 
yn y môr, a ddofir ac a ddofwyd 
gan *natur ddynol: 

8 Eithr y tafod ni ddichon un dyn 
ei ddofi ; drwg anllywodraethus yd- 
yw, yn llawn gwenwyn marwol. 

9 Ag ef yr ydym yn bendithio Duw 
a'r Tad; âg ef hefyd yr ydym yn 


melldithio dynion, “a wnaethpwyd, 


ar lun Duw. 

J0 O'r un genau y mae yn dy- 
fod allan fendith a melldith. Fy 
mrodyr, ni ddylai y pethau hyn 
fod felly. 

1l A ydyw ffynnon o'r un $llygad 
yn rhoi dwfr melus a chwerw î 

12 A ddichon y pren ffigys, fy 
mrodyr, ddwyn olifaid? neu win- 
wydden, ffigys? felly ni ddichon un 
ffynnon roddi dwfr hallt a chroyw. 

13 Pwy sydd wr doeth a “deallus 
yn eich plith? dangosed, trwy ymar- 
weddiad da, ei weithredoedd mewn 
mwyneidd-dra doethineb. 

14 Eithr od oes gennych !genfigen 
chwerw ac ymryson yn eich calon, 
m na fyddwch ffrostwyr a chelwydd- 
og yn erbyn y gwirionedd, 

15 Nid yw y doethineb hwn yn 
disgyn oddi uchod; ond daearol, 
" anianol, cythreulig yv. 





— O Ra —_————LYí YÍV V^ I I I I SI I... CSI EI LI I LL NF 


Am lywodraethu y tafod. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60. 


a Matt. 22. 





e Matt. 12, 
Ôl. 
f Ps, 22. 9. 


E Diar. I2, 
18.a 15.2, 

b Ps, 12,3. 
a 73. 8, 9. 


4 Matt. 15. 
11, 18, 19. 
Marc17. 15, 
20, 23. 

2 chwyl. 


$ pob rhyw 
o wyll- 
Jìlod, 


4 ddynol 
Tyw. 


k Gen. 1. 26. 


6 chyfar- 


wydd. 


I Rhuf. 13. 
19. 


m Rhuf, 2. 
11, 23. 


n Judas 19, 








Anno 


Yn crbyn balchder. 





| 16 Canys *lle ;mae cenfigen ac ym- 


Den. | ryson, yno gy mae "terfysg, a phob 
sicr. a. gweithred ddrwg. i 
,G1.5.90.| 17 Eithr Py ddoethineb sydd oddi 
TC uchod, yn gyntaf pur ydyw, wedi 
a hynny heddychlawn, boneddigaidd, 
hawdd ei thrin, llawn trugaredd a 
sdidded- | ffrwythau da, *diduedd, a diragrith. 
ap. u. | 18 A ffrwyth cyfiawnder a heuir 
ls; mewn heddwch ì'r rhai sydd yn 
| Heb 12 | gwneuthur heddwch. 
PENNOD IV. 
1 Rhaid 4 nî ymryson yn erbyn trachwant, â ac 
anghymmedrolder, 5 a balchder, 11 ac enllib, 
a barnu ar eraill; 19 ac na roddom ormod 
hyder ar lwyddiant bydol, nac ar einioes 
dyn; ond rhoi y cwbl ar Dduw. 
BA le y mae rhyfeloedd ac 
3 ym au *ymladdau yn eich plith chwi? 
| onid oddi wrth hyn, sef eich melus- 
*Rhn.r |chwantau *y rhai sydd yn rhyfela 
GaL5.1T. | yn eich aelodau * 
ui.” | 2 Chwennychu yr ydych, ac nid 
3ìadd..  |ydych yn cael; “cenfigennu yr 
ydych ac eiddigeddu, ac nid yd- 
ych yn gallu cyrhaeddyd: ymladd 
a rhyfela yr ydych, ond nid yd- 
ych yn cael, am nad ydych yn 
gofyn. 
bJob27.9.| 3 P Gofyn yr ydych, ac nid ydych 


Pe.i8.i1. | yn derbyn, o “herwydd eich bod 
EsL.15. 
Je.ii.u. yn gofyn ar gam, fel y galloch eu 


Zech.7.19. 
c Ps, 66. 18. 


ZJ.a5.li. 

â Ps, 73. 27. 

e1 oan 2. 
15 


f Ioan 15. 
19.a 17.14. 
Gal, 1, 10. 








treulio ar eich melus-chwantau. 

4 “Chwi odinebwyr a godineb- 
wracedd, oni wyddoch chwi fod 
* cyfeillach y byd yn elyniaeth i 
Dduw? fpwy bynnag gan hynny a 
ewyllysio fod yn gyfaill i'r byd, y 
mae yn elyn i Dduw. 

5 A ydych chwi yn tybied fod yr 


£Hdrych. | ysgrythyr yn dywedyd yn ofer, 5 At 


a$.21, 
Num.]ll. 
9 


Diar, 21, 
10. 


* genficen y mae chwant yr yspryd 
a gartrefa ynom ni? 
6 Eithr rhoddi gras mwy y mae: o 


ífwythau. | herwydd paham y mae yn dywed- 
n ps. 128.6.| yd, " Y mae Duw yn gwrthwynebu 


Diar. 3, 1. 
1 Petr 5.5. 


1Eph.4.27, | Dduw, 


1 Petr ô, 9, 
k 2 Chron, 
15.2 


ì Es, 1, 16. 


y beilchion, ond yn rhoddi gras i'r 
rha gostyngedig. 

7 Ymddarostyngwch gan hynny ì 
iGwrthwynebwch ddiafol, 
ac efe a ffy oddi wrthych. 

8 ENesêwch at Dduw, ac efe a 
nesâ attoch chwi. ' Glanhêwch eich 
dwylaw, chwi bechaduriaid ; a phur- 


mpen.1.s. | WCh eêch calonnau, chwi "â'r medd- 


n Matt. 5. 4. 


wl dau-ddyblyg. 

9 " Ymofidiwch, a_ galerwch, ac 
wylwch: trôer eich chwerthin chwi 
yn alar, 2c llawenydd yn drist- 


oLuc14 U.| WCh, 


alsS.l/ 
l Petr 5. 6. 





10 “ Ymddarostyngwch ger bron 


IAGO, IV. 


yr Arglwydd, ac efe a'ch dyrchafa 
cliwi. 

ll Na ddywedwch yn erbyn eich 
gilydd, frodyr. Y neb sydd yn dy- 
wedyd yn erbyn eê frawd, ac Pyn 
barnu e4 frawd, y mae efe yn dywed- 
yd yn erbyn y gyfraith, ac yn barnu 
y gyfraith: ac od wyt ti yn barnu 
y gyfraith, nid wyt ti wneuthurwr 
y gyfraith, eithr barnwr. 

12 Un gosodwr cyfraith sydd, yr 
hwn a ddichon gadw a cholli. «Pwy 
wyt ti yr hwn wyt yn barnu arall? 

13 7* Iddo yn awr, y rhai ydych yn 
dywedyd, Heddyw neu y fory ni a 
awn ì gyfryw ddinas, ac a arhoswn 
yno flwyddyn, ac a farchnattâwn, 
ac a ennillwn : 

l4 Y rhai ni wyddoch beth a 
Jydd y fory. Canys beth ydyw 
eich einioes chwi? “Canys tarth 
ydyw, yr hwn sydd dros ychydig 
yn ymddangos, ac wedi hynny yn 
diflannu. 

15 Lle y dylech ddywedyd, *Os 
yr Arglwydd a'i myn, *ac os bydd- 
wn byw, ni a wnawn hyn, neu 
hynny. 

16 Eithr yn awr gorfoleddu yr 
ydych yn eich ymffrost: "pob cyf- 
ryw orfoledd, drwg ydyw. 

l7 Am hynny “i'r neb a fedr 
wneuthur daioni, ac nid yw yn ei 
wneuthur, pechod ydyw iddo, 


PENNOD V. 


1 Rhaid $ gyfoethogion drygionus ofnî dïaledd 
uw. T Nî a ddylem fod yn ddîoddefgar 
mewn adfyd, yn ol esampl y prophwydi, a 
Job; 12 a gochelyd tyngu; 13 a gweddîo 
mewn adfyd, a chanu mewn hawddfyd; 16 

a chyfaddef ein beiau â'n gilydd, a gweddîo 


dros ein gilydd; 19 a dwyn î'r îawn y brawd 


a fyddo yn myned ar gyfeiliorn, 


2a 0 DDO yn awr, chwi gyfoethog- 
ion, wylwch ac udwch am eich 
trueni sydd yn dyfod arnoch. 

2 Eich cyfoeth a bydrodd, Pa'ch 
gwisgoedd a fwyttâwyd gan bryfed. 

3 Fich aur a'ch arian a rydodd; 
a'u rhwd hwynt a fydd yn dystiol- 
aeth *yn eìch erbyn chwi, ac a 
fwytty eich cnawd chwi fel tân. 
ecChwi a gasglasoch drysor yn y 
dyddiau diweddaf. 

4 Wele, *y mae cyflog y gweith- 
wyr a fedasant eich meusydd chwi, 
yr hwn a gam-attaliwyd gennych, 
yn llefain: a *llefain y rhai a fed- 
asant a ddaeth i mewn i glustiau 
Arglwydd y lluoedd. 


Brinder einioes dyn. | 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60. 





P Matt, 7.1, 


TRE 14, 


rDiar.27.l. 
Luc 12, 13. 
9 Felly, 


sJob. T. 
Ps, 102 
Edrych 
pen. 1. 10, 


tAct.1S.2l. 
l Cor.4,l9, 

6 byddwn 
Jfyw,ac a 
wnawn. 


u 1 Cor. 2. 6, | 


x Lue 12.47, 
Ionn 9,4, 


2 Felly. 
a Diar. ll. 


5. 
Luc 6. 2t. | 
1 Tim, 6.9, 

b Matt, 6. 


| 
20. | 
$ i chwi. 
c lthuf. 2. 5. 


d Lef. 19. 15, 
Araul.o. o. 


e Deut. 24, 
15. 


5 “Moethus fuoch ar y ddaear, a |'Luc16.19, 
thrythyll; meithrin eich calonnau | 1 Tim. 5. | 


——— a nl I I/7/———_—__— 5A, 








Anno 
DOMINI 
Cylch 60, 


4 hir-amyn« 
eddgar. 


B Dent. ll. 
14. 
Zech.10,1, 


5 roddwch 
ochenaid 
ar eich 
gilydd. 

h Matt. 24. 


aM 
l Oor. 4. 5. 


1î Matt. 5. 
10, 11. 

6 cyfrif. 

k Job 1,2], 
2 





ì Job 42,10. 
m Num, l4. 
18. 
Is, 102, 8. 








Anno 
DOMINI 
Cylch 60. 


| a Ioan 7.20. 


| Iaeo l. 1. 
j 





wv 
i 


o Ithuf, y 


g Petr 1, 2. 
f2Cor.1.2, 


£ Ionn 2. 2, 


lago 1. 18. 


PF HAFHNWNYN—— 


| Peir yn bendithio Duw. 


a wnaethoch, megis mewn dydd 
lladdedigaeth. 

6 Condemniasoch a lladdasoch y 
cyfiawn; dc yntau heb sefyll i'ch 
erbyn. 

7 Byddwch gan hynny yn * ymar- 
hous, frodyr, hyd ddyfodiad yr Ar- 
glwydd. Wele, y mae y llafurwr yn 
disgwyl am werthfawr ffrwyth y 
ddaear, yn dda ei amynedd am 
dano, nes iddo dderbyn £y gwlaw 
cynnar a diweddar. 

8 Byddwch chwithau hefyd dda 
eich amynedd; cadarnhêwch eich 
calonnau: oblezid dyfodiad yr Ar- 
glwydd a nesaodd. 

9 Na *rwznechwch yn erbyn eich 
gilydd, frodyr, fel na'ch condemn- 
ier: wele, y mae y Barnwr ^yn sef- 
yll wrth y drws. 

10 Cymmerwch, fy mrodyr, y pro- 
phwydi, y rhai a lefarasant yn enw 
yr Arglwydd, yn siampl o ddïoddef 
blinder, ac o hir-ymaros. 

ll Wele, dedwydd yr ydym yn 
Sgadael y rhai sydd ddïoddefus. 
Chwi a glywsoch am “amynedd 
Job, ac a welsoch ' ddiwedd yr Ar- 
glwydd: oblegid "tosturiol iawn 
yw yr Arglwydd, a thrucarog. 

12 Eithr o flaen pob peth, fy mrod- 
yr, "na thyngwch, nac ì'r nef, nac 
i'r ddaear, nac un llw arall: eithr 
bydded eich ïe chwi yn ïe, a'ch nag 


Lr BETRAU 





ê yn nag ê; fel na syrthioch i farn- 
edigaeth. 


18 A oes neb yn eich plith mewn| - 


adfyd? gweddïed. A ocs neb yn 
esmwyth arno? 9caned psalmau. 
14 A oes neb yn eich plith yn 


glaf? galwed atto henuriaid yr, 
eglwys; a gweddïant hwy 7 drosto, , wch ei 


P gan ei enneinio ef âg olew yn enw 
yr Arglwydd: 

15 A gweddi y ffydd a iachâ y 
claf, ar Arglwydd ai cyfyd ef i 
fynu; ac os bydd wedi gwneuthur 
pechodau, hwy a faddeuir iddo. 

l6 Cyffeswch eich camweddau 
bawb i'ch gilydd, a gweddïwch dros 
eich gilydd, fel y'ch iachâer. “Llawer 
a ddichon taer weddi y cyfiawn. 

l7 BElïas oedd ddyn "yn rhaid 


iddo ddïoddef fel ninnau, ac *mewn 
”> 


gweddi efe a weddïodd na byddai 
wlaw: ac ni bu gwlaw ar y ddaear 
dair blynedd a chwe mis. 

18 Ac efe *a weddïodd drachefn; 
a'r nef a roddes wlaw, a'r ddaear 
a ddug ei ffrwyth. 

19 Fy mrodyr, "od aeth neb o 
honoch ar gyfeiliorn oddi wrth y 
gwirionedd, a throi o ryw un ef; 

20 Gwybydded, y bydd i'r hwn 
a drodd bechadur oddi wrth gyf- 


YT ; 
eiliorni ei ffordd, * gadw enaid| 1Gor.0,22, 
hn. â, 


Am eî ddoniau ysprydol. 


Anno 
OMINI 
Cylch 60. 





o Eph. 5. 19, 
ol, 2. 16. 


en. 
P Marc 6. 
12.2 16.18 


g Ps. 10. 17. 


n 34, 15, 18. 


r Act.14.15. 
a bren. 17. 


t1 Bren, 18. 
42, 42. 


u Matt. 2a. 
15. 


s ihuf. 11. 


rhag angau, a Jchuddio llïaws o! 1c. 


bechodau, 


EPISTOL CYNTAF OYFFREDINOL 


PETR YR 


PENNOD I. 

1 Ymae efe yn bendithio Duw am eì amryw 
rad ysprydol; 10 gan ddangos nad ydyw yr 
iachawdwriaeth yng Nghrist beth newydd, 
eithr peth a brophwydwyd am dano er ys 
talm. 19 Cynghor â fyw yn dduwiol, gan eu 
bod hwy wedi eu geni o newydd trwy air 
Duw. 


p5&n apostol Iesu Grist, at y 
dïeithriaid “sydd ar wasgar ar 
hyd Pontus, Galatia, Cappadocia, 
Asia, a Bithynia, 

2 Etholedigion *yn ol rhag-wybod- 


.|aeth Duw Dad, “trwy sancteiddiad 


yr Yspryd, ìi ufudd-dod a “thaenell- 
iad gwaed Iesu Grist: * Gras i chwi 
a heddwch a amlhâer. 

2 f Bendigedig, fyddo Duw a Thad 
ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn 
yn ol ei fawr drugaredd “a'n had- 
genhedlodd ni i obaith bywiol, 


Mam. 


APOSTOL. 


hfrwy adgyfodiad Iesu Grist oddi 
wrth y meirw, 

4 I etifeddiaeth anllygredig, a di- 
halogedig, a diddiflanedig, ac 'yng 
nghadw yn y nefoedd i “ chwi, 

5 EY rhai trwy allu Duw *ydych 
gadwedig trwy ffydd i iachawdwr- 
laeth, parod i'w datguddio yn yr 
amser diweddaf. 

6 Yn yr hyn yr ydych yn mawr- 
lawenhâu, er eich bod ychydig 
yr awrhon, os rhaid yw, "mewn 
tristwch, trwy amryw _brofedig- 
aethau: 

7 Fel y caffer "profiad eich ffydd 
chwi, yr hwn sydd werthfawrusach 
na'r aur colladwy, cyd *profer ef 
trwy dân, er mawl, ac anrhydedd, 
a gogoniant, yn ymddangosiad Iesu 
Grist: 


0n mun rn; 


y Diar. 10. 
O 


12. 
1l Petr 4.8, 


Anno 
DOMINI 





9 
I —_—— — ——_———  —_———————— — 


Cylch 60. 
hj] Cor.15. | 
20. 


i Col, 1, 5. 

2 ni. 

k Ioan 10. 
28, 29. 
a17.11,12, 
15. 

Judas l. 

5 ydym. 


12 Cor.4.17. 


mIagol.2. 


n Ingo 1.3. 
pen. 4.12. | 


oDiar. 7.3, |! 
Zcch.12.9, | 





Anmog î sancteiddrwydd. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60. 
P 1 Ioan 4. 

20. 
9 Ioan 20. 


99. 
2 Cor. 5. 7. 
Heb. 11. 1, 
o. 


rGen.49, 10. 
Dan. 2, 44. 


Hag. 2.7. 
Zech. 6. 12, 
Matt. 13, 
17. 

Luc 10. 24, 


£ pen. 9. 19, 
Z Petr 1. 
eL 


im 


t Ps. 22, 6. 
los. 59, 3, 
&c. 

Luc 24. 26. 

u Dan.9. 24, 
a 12, 9, 12, 

x Heb.ll, 
13, 39. 

4 trefnu y 
pethau. 

7 Act. 2. 4. 


z Exod. 25, 
20, 
Dan. $, 13. 
a.l2. 5, 6. 
Eph. 3. 10. 

aLucl2.35. 
Eph. 6. 14. 

bLuc21.34. 
Rhuf. 13. 


liob 
1 Thoss, 5. 
6. 


c Act. 17.30, 


d Lef.11. 44. 


Rhuf, 2. 


LExod,12.5, 
loan 1.29, 


36. 
l Cor. 6.7. 
m Rhuf, 3, 
y AT on 
a16.25, 96. 
Col, 1, 26. 
2 Tim. 1, 
10. 

Yt, Ul. 2 
Dat. 13. 8. 
0 rag-wybu- 

wyd. 
n Eph. I. 10. 
o Act, 2, 24. 


| 8 PYr hwn, er nas gwelsoch, yr 


ydych yn ei garu ; <yn yr hwn, heb 
fod yr awrhon yn & weled, ond yn 
credu, yr ydych yn mawr-lìawenhâu 
â llawenydd annhraethadwy a go- 
goneddus : 

9 Gan dderbyn diwedd eich ffydd, 
sef iachawdwriaeth etch eneidiau. 

10 "Am yr hon iachawdwriaeth 
yr ymofynodd, ac y manwl-chwil- 
iodd y prophwydi, y rhai a_bro- 
phwydasant am y gras a ddeuai ì 
chwi : 

ll Gan chwilio pa bryd, neu pa 
ryw amser, yr oedd “ Yspryd Orist, 
yr hwn oedd ynddynt, yn ei hys- 
bysu, pan oedd efe yn rhag-dyst- 
iolaethu *dïoddefaint Crist, ar go- 
goniant ar ol hynny. 

12 “Ir rhai y datguddiwyd, “nad 
iddynt hwy eu hunain, ond i ni, yr 
oeddynt yn *gweini ym y pethau 
a fynegwyd yn awr i chwi, gan y 
rhai a efengylasant i chwi J trwy 
yr Yspryd Glân, yr hwn a ddan- 
fonwyd o'r nef; “ar yr hyn bethau 
y mae yr angelion yn chwennychu 
edrych. 

13 O herwydd paham, * gan wreg- 
ysu lwynau eich meddwl, a "bod 
yn sobr, gobeithiwch yn berffaith 
am y gras a ddygir i chwi yn nat- 
guddiad Iesu Grist ; 

14 Fel plant ufudd-dod, heb gyd- 
ymagweddu â'r trachwantau o'r 
blaen “yn eich anwybodaeth : 

15 Eithr megis y mae y neb a'ch 
galwodd chwi yn sanctaidd, bydd- 
wch chwithau hefyd sanctaidd ym 
mhob ymarweddiad : 

16 Oblegid y mae yn ysgrifenedig, 
“ Byddwch sanctaidd ; canys sanct- 
aidd ydwyf fi. 

17 Ac os ydych yn galw ar y Tad, 
*yr hwn sydd heb dderbyn wyneb 


.|yn barnu yn ol gweithred pob un, 
'c| 'ymddygwch mewn ofn dros amser 
“| eich £ymdeithiad : 


18 Gan wybod “nad â phethau 
llygredig, megis arian neu aur, y'ch 
prynwyd oddi wrth eich ofer ymar- 
weddiad, yr Jwn a gawsoch trwy 
draddodiad y tadau ; 

19 Eithr “â gwerthfawr waed Crist, 
' megis oen difeius a difrycheulyd : 

20 » Yr hwn yn wir a 5rag-ordein- 
lwyd cyn sylfaenu y byd, eithr a 
eglurwyd "yn yr amseroedd diw- 
eddaf er eich mwyn chwi, 

21 Y rhai ydych trwyddo ef yn 
credu yn Nuw, “yr hwn a'i cyfododd 


F. PETRI 


Crist yw y Pen-congl-faen. 
ef oddi wrth y meirw, ac Pa roddodd | 
iddo ef ogoniant, fel y byddai eich 
ffydd chwi a'ch gobaith yn Nuw. 

22 Gwedi “puro eich eneidiau, 
gan ufuddhâu i'r gwirionedd trwy 
yr Yspryd, 'i frawdgarwch dirag- 
rith, cerwch eich gilydd o galon| lTimus 
bur yn helaeth : pen. 9, 11. 

23 * Wedi eich ail-eni, nid o had 'Tenlie, 
llygredig, eithr anllygredig, 'trwy 'Igol1s. 
air Duw, yr hwn sydd yn byw ac *"** 
yn parhâu yn dragywydd. 

24 Canys "pob cnawd fel glas- 
welltyn yw, a holl ogoniant dyn fe 
blodeuyn y glas-welltyn. Gwywodd 
y glas-welltyn, a'i flodeuyn a syrth- 
iodd: 

25 Eithr gair yr Arglwydd sydd 
yn aros yn dragywydd. A hwn yw 
y gair a bregethwyd i chwi. 


PENNOD IL. 


l Ymae yn eu cynghor$ na wnelont ddîm yn 
erbyn cariad: 4& ac yn dangos mai Crist 
ydyw y sylfaen yr adeŵadwyd hwyni arno: 
ll ac yn dymuno arnynt ymgadw rhag 
chwantau cnawdol; 19 a bod yn ufudd ŵ' 
swyddogion. 18 Ymae yn dysgu ê weision 
ufuddhâu i'w meistriaid, 20 a bod yn ddî- 
oddefgar, wrth esampl Crist, er eu bod yn 
cael cam. 

a EDI rhoi heibio gan hynny 

bob drygioni, a phob twyll, 

a rhagrith, a chenfigen, a phob go- 

gan-air, 

2 Fel rhai bychain newydd-eni, 
chwennychwch “ddidwyll laeth y 
gair, fel y cynnyddoch trwyddo ef: 

3 Os P profasoch /od yr Arglwydd 
yn dirion, 

4 At yr hwn yr ydych yn dyfod, 
megis af faen bywiol, *a wrthod- 
wyd gan ddynion, eithr etholedig 
gan Dduw, a gwerthfawr. 

5 4A chwithau, megis meini byw- |4Eph.2.21, 
iol, *ydych wedi eich adeiladu * yn is adeilader 
dŷ ysprydol, fyn offeiriadaeth sanct- ren... 
aidd, i offrymmu aberthau * yspryd- | ' Es, 6L 6 
ol, Pceymmeradwy gan Dduw trwy aâ.9... 
Iesu Grist. 

6 O herwydd paham y cynhwysir | î* 
yn yr ysgrythyr, 'Wele, yr wyf yn 
gosod yn Sïon ben-congl-faen, ethol- 
edig, a gwerthfawr: a'r hwn a gred | unnuf.s. 
ynddo, nis gwaradwyddir. _ 

7 I chwi gan hynny, y rhai yd- 
ych yn credu, y mae yn *urddas: 
eithr i'r “anufuddion, “y maen a |5rhainid 
wrthododd yr adeiladwyr, hwnnw | creu. 
a wnaed yn ben y gongl, 

8 'Ac yn faen tramgwydd, ac yn| uc2: 
graig rhwystr, "ô'r ra sydd yn| | 


tramgwyddo wrth y gair, gan fod| 2 


n 
DOMINI 
Cylch 60. 


P Phil. 2. 9. 
9 Act, 15. 9. 





r Rhuf. 12, 
10, 
lTim,1l,5. 


u Es. 40. 6, 
lago 1, 10. 


laeth. 
b Ps, 34, 8. 


nnol a'r di- 
c Ps. 118.22. 


rb 
&, 
[ 
Ac 


a Uph, 4. 22, 
25. 
Col. 3. 8. 
Heb,12.1. 
2 y rhesym- 





1l48 


——— Vv 
Am ufudd-dod $ swyddogion. 


Anno_|yn anufudd; 


DOMINI 
Cylch G0. 


n Exod, 9. 
16 


Rhuf. 9.22, 
1 Thess, 6, 


Judas 4. 
o Exod. 19, 


Tat. 1. 6. 
a5. l0. 





2 brynedi, 
Jel, &c. a 


lO.a 2. 23, 
Rhuf, 9,25. 


Md 


r 1 Chron, 
29. 15. 
Ps. 39, 12, 
a 119. 19, 
pen, 1,17, 

s Rhuf, 13, 
14 


Gal, 5. 16. 
tIagoâ4.l. 
u 2 Oor. 8, 


Tit. 2. 8. 


pen. 3. 16. 
x Matt. 5. 
16, 


y Rhuf. 13. 
1. 
Tit.3,L 


2 Rhuf. 13, 
4. 

a Rhuf. 13, 
Os 


b Tìt.2, 8. 


c Gal, 5. 1, 
13. 


d 1 Cor, 7. 
22. 

epen. 1. 22, 
Phil, 2. 3. 

f pen. 1,922, 

£ Matt, 22, 
2l 


h Eph, 6. 5. 
Col, â. 22, 
Tit, 2. 9. 


i Matt, 6. 
10. 
Rhuf.13.5. 


8 ras, neu, 
ddiolch, 


k pen. 3. 14, 


9 ras, neu, 
ddiolch. 


1 'Thcas, 9. 
3 


Eu pen. 2.18. 





"i'r hwn beth yr or- 
deiniwyd hwynt hefyd. 

9 Eithr chwychwi ydych rywog- 
aeth etholedic, * brenhinol offeir- 
iadaeth, cenedl sanctaidd, pobl 
T brïodol$ Dduw; fel y mynegoch 
rinweddau yr hwn a'ch galwodd 
allan o Pdywyllwch i'w ryfeddol 
oleuni ef: 

10 4Y rhaì gynt nid oeddych bobl, 


vs ond yn awr ydych bobl i Dduw: 


y rhai ni chawsech drugaredd, ond 
yr awrhon a gawsoch drugaredd, 

11 Anwylyd, yr wyf yn attolwz 4 
chwi, ' megis dïeithriaid a phererin- 
ion, “ymgedwch oddi wrth chwant- 
au cnawdol, *y rhai sydd yn rhyfela 
yn erbyn yr enaid ; 

12 "Gan fod a'ch ymarweddiad 
yn onest ym mysg y Cenhedloedd : 
fel, lle maent yn eich goganu meg- 
is drwg-weithredwyr, * y gallont, o 
herwydd eich gweithredoedd da a 
welant, ogoneddu Duw yn nydd yr 
ymweliad. 

13 7 Ymddarostyngwch oblegid hyn 
i bob dynol ordinhâd, o herwydd 
yr Arglwydd: pa un bynnag ai i'r 
brenhin, megis goruchaf ; 

14 Ai i'r llywiawdwyr, megis 
trwyddo ef wedi eu danfon ” er dïal 
ar y drwg-weithredwyr, a_* mawl i'r 
gweithredwyr da. 

15 Canys felly y mae ewyllys Duw, 
fod i chwi Pf6rwy wneuthur daioni 
ostegu anwybodaeth dynion ffol- 
ion: 

16 “Megis yn rhyddion, ac nid a 
rhyddid gennych megis cochl mal- 
ais, eithr fel “ gwasanaethwyr Duw. 

17 ePerchwch bawb. fCerwch y 
brawdoliaeth. £ Ofnwch Dduw. An- 
rhydeddwch y brenhin. 

18 . Y gweision, byddwch ddaros- 
tyngedio gyd â phob ofn i'ch 
meistriaid ; nid yn unig i'r rAaê da 
a chyweithas, eithr i'r rhat anghy- 
weithas hefyd. 

19 Canys hyn !* sydd rasol, os yw 
neb o herwydd cydwybod i Dduw 
yn dwyn tristwch, gan ddïoddef ar 


am. 
“0 Oblegid “pa glod yw, os, pan 
bechoch, a chael eich cernodio, y 
byddwch dda eich amynedd? eithr 
os, a chwi yn gwneuthur yn dda, 
ac yn dïoddef, y byddwch dda eich 
amynedd, hyn sydd ? rasol ger bron 
Duw. 

21 Canys !i hyn y'ch galwyd hef- 


1149 


I. PETR, HI. 


oddefodd drosom ni, "gan adael i 
“ni esampl, fel y canlynech ei ôl ef: 

22 " Yr hwn ni wnaeth bechod, ac 
ni chaed twyll yn ei enau: 

23 PYr hwn, pan ddifenwyd, ni 
ddifenwodd drachefn; pan ddi- 
oddefodd, ni fygythiodd; eithr 
rhoddodd ar y neb sydd yn barnu 
yn gyfiawn : 

24 1Yr hwn ei hun a ddug ein 
pechodau ni yn ei gorph *ar y 


pren; 'fel, gwedi ein marw i bech- |s 
odau, y byddem byw i gyfiawnder : |", 


"trwy gleisiau yr hwn yr iachâwyd 
chwi. 

25 Canys *yr oeddych megis def- 
aid yn myned ar gyfeiliorn; eithr 
yn awr chwi a ddychwelwyd “at 
Fugail ac Esgob eich eneidiau. 


PENNOD ITI. 

1 Y mae yn dysgu â wŷr a gwragedd, eu dyled 
âŷ/w gŵydd: 9 yn annog pawb $ undeb a 
chariad; 14 ac 4 ddŵoddef erlid; 19 ac 
yn adrodd daîoni Duw î'r hen fyd gynt. 


bn un ffunud, * bydded y gwrag- 


edd ostyngedig i'w cwŷ$r prî- 
od; fel, od oes rhai heb gredu i'r 
gair, Py galler trwy ymarweddiad 
y gwragedd, “eu hennill hwy heb 
y gair, 

2 Wrth edrych ar eich ymarwedd- 
iad diwair chwi ynghyd âg ofn. 

3 4 Trwsiad y rhai bydded nid yr 
un oddi allan, o blethiad gwallt, ac 
amgylch-osodiad aur, neu wisgad 
dillad ; 

4 Eithr bydded “cuddiedig ddyn 
y galon, mewn anllygredigaeth ys- 
pryd addfwyn a llonydd, yr hwn 
sydd ger bron Duw yn werthfawr. 

5 Canys felly gynt yr oedd y 
gwragedd sanctaidd hefyd, y rhai 
oedd yn gobeithio yn Nuw, yn ym- 
drwsio, gan fod yn ddarostyngedig 
i'w gwŷr prïod; 

6 Megis yr ufuddhaodd Sara i 
Abraham, ígan ei alw ef yn ar- 
glwydd: “merched yr hon ydych 
chwi, tra fyddoch yn gwneuthur yn 
dda, ac heb ofni dim dychryn. 

7 * Y gwŷr, yr un ffunud, cyd-gyf- 
anneddwch â hwynt yn ol gwybod- 
aeth, gan roddi parch ir wrai 
hmnegis i'r llestr gwannaf, fel rhai 
sydd gyd-etifeddion gras y bywyd ; 
ì rhac rhwystro eich gweddïau. 

8 Am ben hyn, FE byddwch oll. yn 
unfryd, yn cyd-oddef â'ch gilydd, 
yn caru *fel brodyr, yn drugarog- 
ion, yn fwynaidd: 


Oo 





Dyled gwŷr a gwragedd. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60, 
n Ioan 13, 
16. 

2 Neu, 
chwî, 

o Es, b3, 9. 
2 Cor, 6.21. 

P Matt, 27. 


99, 
loan 8. 48, 
49. 


9 Es. 63. 4, 


a His. 63. O. 
t Es. 58. 6. 


u Wzec. 34, 
23. a7. 24, 
Ioan 10, 

1 


Heb. 13, 
20. 


al Cor. 14, 


Eph. 5. 22, 


| 
Col. 3.18. | 
Tit. 20. 
b ] Cor. T. 
16. 
e Matt. 18, 
15. 
1l Cor. 9, 
19—22. 


a1 Tim, 2, 
Tit. 2. 3, 


e Ps. 46. 13. 
DU 2.29, 


ad. . 
2 Cor.4. 16. 


f Gen, 18, 
2 Gr. plant. 


E1 Cor. T.3. 


93. 

y Thess. 4, 
i J ob 42, 8. 

Matt. 6. 24, 

a. 18. 19. 


N 
brodyr. 
ì Diar. 17, 
13. a. 20. 22, 
Matt. 5 


Gib 
Rhuf, 12, 


yd: oblegid "Orist yntau a ddï-| 9'Nid yn talu drwg am ddrwg, | 1. | | 


Amnog * ddioddef erlid. 





Anno 
DOMINI 
Cylch 60, 


m Matt. 25. 
94, 


n Ps. 04.12, 
&c. 


o Pa. 37. ô7. 
Es.l. 16. 
3 Ioan ll. 


P Matt. 6. 


r Ps. 119. 
46. 


Act. 4. 8. 
Col. 4, 6. 


4 a pharch. 


s pen. 2. 19, 


t Rhuf, 5. 6. 
Heb. 9, 26, 
28. 


FHRS l, 
2 Cor, 13.4, 


x pen. l,12, 
a 4. 6. 
y Gen, 6. 3, 
13. 
z Heb. 11, 
( 


a Gen. 7.7. 
gn 8. 18, 
2 Petr 2, 5, 
b £ph. 6. 26, 


LU 


neu sên am sên: eithr, y'ngwrth- 
wyneb, yn bendithio; gan wybod 
mai i hyn y'ch galwyd, "fel yr 
etifeddoch fendith. 

10 Canys "y neb a ewyllysio hoffi 
bywyd, a gweled dyddiau da, attal- 
ied ei dafod oddi wrth ddrwg, ai 
wefusau rhag adrodd twyll : 

11 * Gocheled y drwg, a gwnaed 
y da; ceisied heddwch, a_dilyned 
ef. 

12 Canys y mae llygaid yr Ar- 
glwydd ar y rhai cyfiawn, aï 
glustiau ef tu ag at eu gweddi 
hwynt: eithr y 2mae wyneb yr Ar- 
glwydd yn erbyn y rhaì sydd yn 
gwneuthur drwg. 

]3 A phwy ach dryga chwi, os 
byddwch yn dilyn yr hyn sydd dda? 

14 PEithr o bydd i chwi hefyd 


. Iddïoddef o herwydd cyfiawnder, 
,|dedwydd ydych: ond “nac ofn- 


wch rhac eu hofn hwynt, ac na'ch 
cynhyrfer ; | 

15 Eithr sancteiddiwch yr Ar- 
glwydd Dduw yn eich calonnau: 
a 'byddwch barod bob amser ì 
atteb i bob un a ofyno i chwi 
reswm am y gobaith sydd ynoch, 
gyd âg addfwynder *ac ofn: 

16 *A. chennych gydwybod dda ; 
fel yn yr hyn y maent yn eich 
goganu megis drwg-weithredwyr, y 
cywilyddio y rhai sydd yn beio 
ar eich ymarweddiad da chwi yng 
Nghrist. 

17 Canys gwell ydyw, os ewyllys 
Duw ai myn, i chwi ddïoddef yn 
gwneuthur daioni, nag yn gwneuth- 
ur drygioni. 

18 Oblegid Orist hefyd *unwaith 
a ddïoddefodd dros bechodau, y 
Cyfiawn dros yr anghyfiawn, fel y 
dygai ni at Dduw, " wedi ei farwol- 
aethu yn y cnawd, eithr ei fywhâu 
yn yr Yspryd: 

19 Trwy yr hwn yr aeth ofe hefyd 
ac *a bregethodd i'r ysprydion yng 
ngharchar ; 

20 7Y rhai a fu gynt anufudd, 
pan unwaith yr oedd hir-amynedd 
Duw yn aros yn nyddiau No, tra 
“y darperid yr arch, *yn yr hon 
ychydig, sef wyth enaid, a achub- 
wyd trwy ddwfr. 

21 POyffelybiaeth cyfattebol i'r 
hwn sydd yr awrhon yn ein hachub 
ninnau, sef bedydd, (nid bwrw 
ymaith fudreddi y cnawd, eithr 
ymatteb cydwybod dda tu ag at 


Dduw;) trwy adgyfodiad Iesu Grist: 


I. PETR, IV. 


92 Yr hwn sydd “ar ddeheulaw 
Duw, wedi myned i'r nef; a'r “ang- 
elion, a'r awdurdodau, a'r gallu- 
oedd, wedi eu darostwng iddo. 


PENNOD IV. 


i Y mae yn eu hannog hwy â beidio â phechu, 
trwy esampl Crist, a lhrwy ystyried fod 
diwedd pob peth yn pwyso yn agos. 1 
mae yn eu cyswro yn erbyn erlid. 


M hynny gan ddïoddef o Grist 


2Y 


Amnnog * beidio â phechu. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60. 


cPs.ll0O.l. 
Eph. 1. 20, 
21, 





d Rhuf, 8, 
Ye 


drosom ni yn y cnawd, chwì-| 


thau hefyd byddwch wedi eich arf- 
ogi âr un meddwl: oblegid *yr 
hwn a_ ddïoddefodd yn y cnawd, a 
beidiodd â phechod ; 

2 PFel na byddo mwyach “fyw i 
chwantau dynion, ond i ewyllys 
Duw, dros yr amser sydd yn ol yn 
y cnawd. 

3 Canys digon i ni “yr amser a 
aeth heibio o'r einioes *1 weithredu 
ewyllys y Cenhedloedd, gan rodio 
mewn trythyllwch, trachwantau, 
meddwdod, cyfeddach, *dïotta, a 
ffiaidd eilun-addoliad : 

4 Yn yr hyn y maent yn ddïeithr 
tyn eich cablu chwi, am nad ydych 
yn cyd-redeg gyd â hwynt ir un- 
rhyw ormod rhysedd : 

5 Y rhai a roddant gyfrif i'r hwn 


sydd barod &i farnu y byw a'r 


meirw. 
6 Canys er mwyn hynny byr ef- 
engylwyd i'r meirw hefyd; fel y 


a Rhuf. 6.7. 


“UU 14, 
c Gal. 2. 20, 


e Eph. 4.17. 


2 ymyfed, 


t Act.13,45, 
a 18. 6. 


E Act.10.42, 
l Cor. 15. 
61, 52. 


h pen. 3. 19. 


bernid hwy yn ol dynion yn y|. 


cnawd, ac y byddent fyw yn ol 
Duw yn yr yspryd. 

7 Eithr idiwedd pob peth a nes- 
aodd: *am hynny byddwch sobr, a 
gwyliadwrus i weddïau. 

8 Eithr o flaen pob peth, bydded 
gennych gariad *helaeth tu ag at 
eich gilydd: canys !cariad a guddia 
lïaws o bechodau, 

9 Byddwch '"lettŷgar y naill i'r 
llall, "heb rwgnach. 

10 *Pob un, megis y derbyniodd 
rodd, cyfrennwch â'ch gilydd, P fel 
daionus oruchwylwyr “amryw ras 
Duw. 

11 ' Os llefaru a wna neb, lefared 
megis “geiriau Duw; os gweini 


y mae neb, gwnaed megis o'r gallu| 2 


y mae Duw yn ei roddi: fel "ym 
mhob peth y gogonedder Duw trwy 
Iesu Grist; ti'r hwn y byddo y 
gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd. 
Amen. 

12 Anwylyd, na fydded ddïeithr 
gennych am “y profiad tanllyd 
sydd ynoch, yr hwn a wneìr er 


i Matt. 2t. 
13, 14. 
Rhuf. 13, 
12. 

Phil. 4, 5. 
2Petro40, 
ll 


k Matt. 26. 


Col. 4, 2. 
pen. 5. 8, 
3 gwresog 
parhaus. 
1 Diar. 10. 


Iago 5. 20. 
m Rhuf. 12, 


]3. 

Heb. 13. 2. 
n phil. 2.14. 
ROD 12, 


p Matt. 25. 


Luc 12, 42, 
1 Cor. 4. 1, 


Tit. 1.7, 
dT Cor. 12, 


Eph.4.1L 
r lîhuf. 12, 
C, 7, 8. 
1Cor.2.10, 
4 oraclau. 
s Eph. 5. 20, 
tlTim.G. 
16. 
u 1] Oor. 3. 
Ud 
pen. l. 7. 





1150 





Porthi praidd, Crist. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 60, 
x Act, 6.41, 
Iago l,2. 

y 2 Cor, 4, 
10. 
Col. 1. 24, 
2 Tim, 2. 
12, 
Dat, 1. 9. 
& Matt, 8. 





profedigaeth ì chwi, fel pe bai beth 
dïeithr yn digwydd i chwi: 

13 Eithr *llawenhêwch, yn gym- 
maint a'ch bod 7 yn gyfrannogion o 
ddïoddefiadau Crist; fel, pan ddat- 
guddier ei ogoniant ef, y byddoch 
yn llawen ac yn gorfoleddu. 

14 “Os difenwir chwi er m 


yen, 2.20. jenw Orist, gwŷn eich byd; oblegid 


&pen.2.2)9. 


9 ufuddhdâu. 
eDiar.ll. 


cl 
Luc 23, 31. 


f Ps, 31. 5. 
T<uuc 23. 46, 
2'Tim,l, 
12. 


| a Philem, 9, 
| ? Luc 24. 
| 4s. 


Je Rhuf, 8, 
17, 18. 
I Datl.oF 


ad Act. 20, 
os 


I 2hydy 


galloch. 


i elTim.3. 
o. 
ML Trit. 1. 7. 





y mae Yspryd y gogoniant, ac Ys- 
pryd Duw yn gorphwys arnoch: 
ar eu rhan hwynt yn wir efe a 
geblir, ond ar eich rhan chwi efe 
a, ogoneddir, 

15 Eithr *na ddïoddefed neb o 
honoch fel llofrudd, neu leidr, neu 
ddrwg-weithredwr, neu fel un yn 
ymyrraeth â matterion rhai eraill : 

16 Eithr os fel Cristion, na fydded 
gywilydd ganddo; ond gogonedded 
Dduw yn hyn o ran. 

17 Canys daeth yr amser *i dde- 
chreu o'r farn o dŷ Dduw: ac “os 
dechreu hŵ yn gyntaf arnom ni, 
beth fydd diwedd y rhai nid 
ydynt yn * credu ì efengyl Duw? 

18 * Ac os braidd y mae y cyfiawn 
yn gadwedig, pa le yr ymddengys 
yr annuwiol a'r pechadur? 

19 Am hynny y rhai hefyd .sydd 
yn dïoddef yn ol ewyllys Duw, 'gor- 
chymynant eu heneidiau tddo ef, 
megis i Greawdwr ffyddlawn, gan 
wneuthur yn dda. 


PENNOD V. 

l Ymae yn annog yr henuriaid â borthi def- 
aid Orist; ô a'r ieuaingc 4 ufuddhâu: 8 a 
phawb 4 wylied, ac î fod, yn sobr, ac yn ddî- 
anwadal yn y fydd; 9 ac 4 wrthwynebu y 
cythraul, y gwrthwynebwr creulawn. 

7 IR henuriaid sydd yn eich plith, 
attolwg iddynt yr ydwyf fi, yr 

hwn wyf *gyd-henuriad, a Pthyst o 

ddïoddefiadau Crist, yr hwn hefyd 

wyf “gyfrannog or gogoniant a 

ddatguddir : 

2 4 Porthwch braidd Duw, *yr hwn 
sydd yn eich plith, gan fwrw golwg 
arnyn; mid trwy gymmell, eithr 
yn ewyllysgar; *nid er mwyn budr- 
elw, eithr o barodrwydd meddwl; 


1161 


I. PETR, V. 


SE—————— OO OM I DL ML a” FFYDD EY 


9 Nid fel rhai fyn tra-arglwydd- 
iaethu ar 5ctifeddiaeth Duw, ond 
ì gan fod yn esamplau i'r praidd. 


Am wrthwynebu y diafol. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 69, 


f Matt. 20, 





4 A phan 'ymddangoso y Pen-| 2525 


bugail, chwi a gewch dderbyn an- 
niflannedig “ goron y gogoniant. 

5 Yr un ffunud yr ieuaingc, bydd- 
wch ostyngedig i'r henuriaid. A 
byddwch !bawb yn ostyngedig i'ch 
gilydd, ac ymdrwsiwch oddi fewn 
â gostyngeiddrwydd: oblegid my 
mae Duw yn gwrthwynebu y beilch- 
ion, ac yn rhoddi gras i'r rhai gos- 
tyngedig. 

6 " Ymddarostyngwch gan hynny 
dan alluog law Duw, fel y'ch 
dyrchafo mewn amser cyfaddas: 

7 Gan fwrw eich holl ofal arno 


l Cor. 3.9, 
2 Cor, 1. 24, 
E Ps. 33. 12, 

a'T4,2. 

h J>hi], 3. 
'T'hess, 3. 
1 Tim, 4, 
12, 

'Tit. 2.7. 

i JIeb, 13, 
20. 

k ] Cor. 9, 
25. 

i Tihuf, 12, 
20. 

Eph. 5, 21. 


m Iago 4, 6, 
n Iago 4, 10, 


ef; canys y mae efe yn gofalu dros- Matt. 62 


och chwi. 

8 PByddwch sobr, gwyliwch: o- 
blegid y mae “eich gwrthwyneb- 
wr diafol, megis llew rhuadwy, yn 
rhodio oddi amgylch, gan geisio 
y neb a allo ei lyngcu, 

9 'Yr hwn gwrthwynebwch yn 
gadarn yn y ffydd; gan wybod 
fod yn cyílawni yr un blinderau 
EI * brodyr y rhai sydd yn y 

y 


10 A Duw pob gras, yr hwn a'ch 
galwodd chwi i'w dragywyddol o- 
goniant *trwy Grist Iesu, wedi i 
chwi ddïoddef *ychydig, *a'ch per- 
ffeithio chwi, a'ch cadarnhao, a'ch 
cryfhao, a'cl sefydlo, 

ll“Iddo efy byddo y gogoniant 
a'r gallu yn oes oesoedd. Amen. 

12 Gyd â Silfanus, brawd ffydd- 
lawn i chwi, fel yr wyf yn tybied, 
*yr ysgrifenais ar ychydig eiriau, 
gan gynghori, a thystiolaethu mai 
gwir ras Duw yw yr hwn yr ydych 
yn sefyll ynddo. 

13 Y mae yr cglwys sydd yn Ba- 
bilon, yn gyd-etholedig â chwi, yn 
eich annerch ; a? Marc, fy mab i, 

14 “Anherchwch eich gilydd â 
chusan cariad. Tangnefedd ì chwi 
oll y rhai ydych yng Nghrist Iesu, 
Amen, 


P Luc 21, 
G6. 

1 Thoess, 5, 

pen. 4.7. 
aJobl,T7, 

a2.2. 

r IZph,6.11 
131 ; 
Iago4,T. 

9 branvdol- 


iaelh yr 
hon sydd, 


4 yng 
Nghrist 
Iesu. 

s2 Cor. 4, 
17 


pon. UE 
t Heb, 13, 
21 


u pen.4. ll, | 
Dat, 1. 6. 


x lIeb. 13. 
22, 


Anno 
DOMINI 
66. 





2 ac Achub- 


wr. 
bl Petr1.2, 
Judas 2, 


cToan 17.9, 
1 Petr 2, 9, 


9 (rwy. 


âd 2 Cor. 3, 


18. 
Eph. 4. 24, 


eb. 12, 


1Ioan 3, 2, 
eê 4 2. l8, 


4 yn. 

5 mewn 
rhinwedd, 

6 mewn 
gwybod« 
aeth. 

7“ mewn 
cymmedr- 
older. 

8 mewn. 

f Gal, 6. 10, 
1 Thess. 3. 
12.a 5.15. 


9 helaeth. 
ETit. 2.14. 


AIL EPISTOL CYFFREDINOL 


PETR YR APOSTOL. 


PENNOD I. 


1 Y mae efe yn eu cadarnhâ&u mewn gobaith 
o gynnydd gras Duw; ô ac yn eu hannog î 
wneuthur eu galwedigaeth yn sicr trwy jydd 
a gweithredoedd, 12 Y mae yn ofalus i 
ddwyn hynny ar gôf iddynt, gan wybod fod 
ei farwolaeth ef ei hun yn agos. 16 Y mae 
yn eu rhybuddio hwy î fod yn ddïanwadal 
yn ffydd Crist, gwir Fab Duw, trwy dystiol- 
aelh yr apostolion a welsanb eî ogoniant ef, 
a, thrwy dystiolaeth y Tad, a'r prophwydi. 


IMON Petr, gwasanaethwr ac 
J apostol Iesu Grist, at y rhai a 
gawsant * gyffelyb werthfawr ífydd 


.|a ninnau, trwy gyfiawnder ein Duw 


2ni, a'n Hachubwr Iesu Grist : 

9 PGras i chwi a thangnefedd 
a amlhâer, trwy adnabod Duw, a 
Iesu ein Harglwydd ni, 

3 Megis y rhoddes ei dduwiol allu 
efini bob peth a berthyn 1 fywyd 
a duwioldeb, “trwy ei adnabod ef 
yr hwn a'n galwodd ni *i ogoniant 
a rhinwedd: 

4 Trwy yr hyn y rhoddwyd i ni 
addewidion mawr iawn a gwerth- 
fawr; fel trwy y rhai hyn y bydd- 
ech “gyfrannogion o'r duwiol an- 
ian, “wedi dïange oddi wrth y 
llygredigaeth sydd yn y byd trwy 
drachwant. 

5 A hyn yma hefyd, gan roddi 
cwbl ddiwydrwydd, chwanegwch 
£at eich ffydd, rinwedd; ac at 
rinwedd, wybodaeth ; 

6 Ac Sat wybodaeth, gymmedrol- 
der; ac "at gymmedrolder, amyn- 
edd ; ac *at amynedd, dduwioldeb ; 

7 Ac at dduwioldeb, garedig- 
rwydd brawdol; ac fat garedig- 
rwydd brawdol, gariad. 

8 Canys os yw y pethau hyn gen- 
nych, ac yn ?aml hwynt, y maent 
yn peri na byddoch na segur, “na 
diffrwyth yngwybodaeth ein Har- 


glwydd Iesu Grist. 


h Ioan 2, 9, 
11. 


ilIoan 3. 
19, 


9 Oblegid yr hwn nid yw y rhai 
hyn ganddo, * dall ydyw, heb weled 
ym mhell, wedi gollwng dros gôf 
ei lanhâu oddi wrth ei bechodau 
gynt. 

10 O herwydd paham yn hytrach, 
frodyr, byddwch ddiwyd 'i wneuth- 
ur eich galwedigaeth a'ch ethol- 


7152 


edigaeth yn sicr: canys, tra fydd- 
och yn gwneuthur y pethau hyn, 
ni lithrwch chwi ddim byth: 

ll Canys felly yn helaeth y trefn- 
ir i chwi fynediad i mewn i dragy- 
wyddol deyrnas ein Harglwydd a'n 
Hachubwr Iesu Grist. 

12 O herwydd paham Enid es- 
geulusaf eich coffâu bob amser am 
y pethau hyn, er eich bod yn eu 
gwybod, ac wedi eich sicrhâu yn 
y gwirionedd presennol. 

13 Eithr yr ydwyf yn tybied fod 
yn iawn, tra fyddwyf yn !y taber- 
nacl hwn, meich cyffrôl chwi, trwy 
ddwyn ar gôt 4 chwi ; 

14 "Gan wybod y bydd i mi ar 
frys roddi fy nhabernacl kw» heib- 
io, megis ag yr hysbysodd ein 
Harglwydd Iesu Grist 1 mi, 

15 Ac mi a wnaf fy ngoreu hef- 
yd ar allu o honoch bob amser, ar 
ol fy ymadawiad i, wneuthur coffa 
am y pethau hyn. 

16 Canys nid gan ddilyn P chwedl- 
au cyfrwys, yr hysbysasom i chwi 
nerth a dyfodiad ein Harglwydd 
Iesu Grist, eithr «wedi gweled ei 
fawredd ef â'n llygaid. 


17 Canys efe a dderbyniodd gan| a4.14. 


Dduw Dad barch a gogoniant, pan 
ddaeth y cyfryw lef atto oddi wrth 
y mawr-ragorol Ogoniant, " Hwn yw 
fy anwyl Fab i, yn yr hwn y'm 
boddlonwyd. 

18 A'r llef yma, yr hon a ddaeth 
o'r nef, a glywsom ni, pan oeddym 
gyd âg ef yn * y mynydd sanctaidd. 

19 Ac y mae gennym air sicrach y 
prophwydi; yr hwn da y gwnewch 
fod yn dal arno, megis ar *ganwyll 
yn llewyrchu mewn lle tywyll, hyd 
oni wawrio y dydd, ac oni chodo 
y "seren ddydd yn eich calonnau 
chwi: 

20 Gan wybod hyn yn gyntaf, 
*nad oes un brophwydoliaeth o'r 
ysgrythyr o ddehongliad prïod. 

21 Canys Jnid trwy ewyllys dyn 
y daeth “gynt brophwydoliaeth ; 
eithr dynion sanctaidd Duw a lef- 
arasant megis y cynhyrfwyd Awy 
gan yr Yspryd Glân, 











































k Rhuf, 15, 
14,15. 
1l Ioan 2. 
ol. 


1 2 Cor, 5.1, 
mpen, 3.1, 


n Deut, &, 
21, 22. 
aol. 14, 


2 Tim. 4.6. 
o Ioan 21, 
18, 19, 


P 1 Cor. 1, 
NM.a2Ìl. 


a Matt. 17. 


s Exod. 3. 6, 
Jos. 5, 15, 
t Ps. 119, 
105 


Ioan 5, 95, 
u Dat. 2, 23, 
a 22, l6. 
| x Rhuf, 12, 
6. 
7 2 Tim, 3. 


16. 
l Petr 1. 
ll. 


2 un amser. 











a Deut. 13. 
l. 


b Mat. 24. 
u 


Act. 20.30. 
l Oor. ll. 


9. 
lTim.4,1. 
2'Fim.3.1, 


0. 

Judas 18, 
c Judas 4. 
â Heb. 10, 

g9. 


eu, 
trythyl- 
wch. 


e2 Cor. l2. 
1 Tim. 6. 5. 
Tit. l.ll. 

f Deut, 32, 
5. 


& Job 4,18. 
Judas 6. 

h Ioan 8.44, 
lIoan 3, 8, 


1 Luuc 8. 31, 


k Gen. T.l, 
1 Petr 3.90. 


1 Gen, 19, 
24 


Judas". 
3 barnodd. 
m Nun, 26. 
10. 


n Gon, 19. 
16. 


Ur 119, 
Ezec. 9. 4, 


P 1 Cor. 10, 
13. 


9 Judas 4, 
T, 8, 10, 16, 


4 arglwydd- 
iaeth. 


r Judas 9, 


Am athrawon, twyllodrus. 


PENNOD II. 


1 Y mae yn prophwydo am athrawon ffeilsion; 
ac yn dangos eu hanwiredd a'u dîaledd hwy 
a'u dilynwyr: 'T oddi wrth y rhaî y gwar- 
edir y rhaî duwiol, fel y gwaredwyd Lot o 
Sodom. 10 Y mae yn dangos yn helaethach 
gynheddfau y twyllwyr hynny, fel y galler 
eu hadnabod yn haws, a'u gochelyd. 


ITHR *bu gau-brophwydi hef- 

yd ym mhlith y bobl, megis 
ag Py bydd gau-athrawon yn eich 
plith chwithau; y rhai yn ddirgel 
a ddygant i mewn heresiau dinystr- 
iol, a “chan wadu yr Arglwydd 
1yr hwn a'u prynodd hwynt, ydynt 
yn tynnu arnynt eu hunain ddin- 
ystr buan. 

2 A llawer a ganlynant eu *dis- 
(ryw hwynt, o herwydd y rhai y 
ceblir ffordd y gwirionedd. 

3 Ac *mewn cybydd-dod, trwy 
chwedlau gwneuthur, y gwnant 
farsiandïaeth o honoch ; fbarnedig- 
aeth y rhai er ys talm nid yw seg- 
ur, a'u colledigaeth hwy nid yw yn 
hepian. 

4 Canys “onid arbedodd Duw yr 
angelion Pa bechasent, eithr ew 
taeílu Awyntb ìi uffern, aw rhoddi 
1 gadwynau tywyllwch, i'w cadw i 
farnedigaeth ; | 

5 Ac onid arbedodd efe yr hen 
fyd, eithr “Nôe, pregethwr cyf- 
iawnder, a gadwodd efe ar ei wyth- 
fed, pan ddug efe y diluw ar fyd y 
rhai anwir ; 

6 Achan droi dinasoedd Sodom 
a Gomorrah yn lludw, a'u * damn- 


iodd hwy â dymchweliad, " gan eu . 


gosod yn esampl i'r rhai a fyddent 
yn annuwiol ; 

7 Ac "a waredodd Lot gyfiawn, 
yr hwn oedd mewn gofid trwy an- 
niwair ymarweddiad yr anwiriaid : 

8 (Canys y cyfiawn hwnnw yn 
írigo yn eu mysg hwynt, * yn 
gweled ac yn clywed, ydoedd yn 
poeni eì enaid cyfiawn o ddydd i 
ddydd trwy ew hanghyfreithlawn 
weithredoedd hwynt:) 

9 P Yr Arglwydd a fedr wared y 
rhai duwiol rhag profedigaeth, a 
chadw y rhai anghyfiawn i ddydd 
y farn i'w poeni: 

10 Ac yn bennaf “y rhai sydd yn 
rhodio ar ol y cnawd mewn chwant 
aflendid, ac yn dïystyru *llywodr- 
aeth. Rhyfygus ydynt, cyndyn; nid 
ydynt yn arswydo cablu urddas: 

1l Lle nid yw yr "angelion, y rhai 


1153 


IS PETR, I, Nodau y gau-athrawon. 


sydd fwy mewn gallu a nerth, yn | 


^ 
_——_ —————— 





rhoddi cablaidd farn yn eu herbyn|_ Anno 
$ hwynt ger bron yr Arglwydd. PHD 

12 Eithr y rhai hyn, “megis - 
anifeiliaid anrhesymmol anianol, yl, gne 
rhai a wnaed i'w dal ac i'w difetha, | Judas 10. 
a gablant y pethau ni wyddant 
oddi wrthynt, ac a_ddifethir yn eu 
llygredigaeth eu hunain ; 

19 Ac a dderbyniant gyflog ang- 
hyfiawnder, a. hwy yn cyfrif moeth- 
au “beunydd yn hyfrydwch. “Brych- |€ Gr yn v, 
âu a meflau ydynt, yn ymddigrifo| y dydd.” 
yn eu twyll eu hunain, " gan wledda |, 3512 
gyd â chwi; 20, 21, 

l4 A llygaid ganddynt yn llawn 
"godineb, ac heb fedru peidio â|'Gr od 
phechod; yn llithio eneidiau an-| wraig. 
wadal: a chanddynt galon wedi 
ymgynnefino â chybydd-dra; plant 
y felldith : 

15 Wedi gadael y ffordd uniawn, 
hwy a aethant ar gyfeiliorn, gan 
ganlyn ffordd * Balaam mab Bosor, |* Num.22. 
yr hwn a garodd wobr anghyf- | Judas! 
iawnder ; 

16 Ond efe a gafodd gerydd am 
ei gamwedd: asen fud arferol â'r 
lau, gan * ddywedyd â llef ddynol, |* fern 
a waharddodd ynfydrwydd y pro- 
phwyd. 

l7 7Y rhai hyn ydynt ffynhon- |JjJudas15, 
nau diddwfr, cymmylau a yrrid 
gan dymmestl; i'r rhai y mae 
niwl tywyllwch y'nghadw yn dra- 
gywydd. 

18 Canys “ gan ddywedyd chwydd- 
edic ewiawu gorwagedd, y maent 
hwy, trwy chwantau y cnawd, a 
thrythyllwch, yn llithio y rhai “a |*A<t.2.40. 
ddïangasai *yn gwbl oddi wrth y|*d&rs, 
rhai sydd yn byw ar gyfeiliorn. 

19 Gan addaw Prhyddid iddynt, a> Per2 
hwythau eu hunain “yn wasanaeth- | Ioan. 31. 
wyr llygredigaeth: canys gan bwyl 19.“ 
bynnag y gorchfygwyd neb,i hwn- 
nw hefyd yr aeth efe yn gaeth. 

20 Canys “os, wedi iddynt *ddi- |“ 17 





£ Judas 16. 


angc oddi wrth halogedigaeth y byd, | Heb-64 
trwy adnabyddiaeth yr Arglwydd |epen.1.4. 
a'r Achubwr Iesu Grist, y rhwystrir 

hwy drachefn â'r pethau hyn, a'u 
gorchfygu; aeth diwedd y rhai 

hynny yn waeth na'u dechreuad. 

21 Canys “gwell fuasai iddynt fod |*Luc12 
heb adnabod ffordd cyfiawnder,| 
nag, wedi eê hadnabod, troi oddi 
wrth y gorchymyn sanctaidd yr 
hwn a draddodwyd iddynt. 

99 Eithr digwyddodd iddynt yn 
ol y wir ddïareb, “ Y ci a ymchwel- 
odd at ei chwydiad ei hun; a'r 


E Diar. 26. 
11 








Am ddyfodiad, Orist ŵr farn. 


II. PETR, III. 


Annog * sancteaddrwydd. 


EE CCGCSNSG65G8B 5 yoWcR___WWWWWWW 


Anno 


DOMINI 


66. 


b 1 Tim. 4. 


2Tim.3.1. 
Judas 18. 


2 ym mhob 
tun o'r 
ddau. 

a pen. 1. 13, 


8 fel hyn. 


d Gen. 1. 6, 
Ps. 0. 6, 
e Ps, 241. 2, 


a.136. 6. 
Col. 1. 17, 


fGon.7. ll, 


8 ad. IO. 


h2Thess. 1. 
8. 


1 Ps. 90, â. 


k Hab. 2. 3, 
lIeb.10.37, 


d| ——_———— —-. — yu ga ——_—_——_— y CN la o, 


hwch wedi eì golchi, i'w hym- 
dreiglfa yn y dom. 


PENNOD III. 


1 Y mae yn eu sicrhâuw hwy am ddyfodiad 
Orist i'r farn, yn erbyn y gwaiwarwyr a 
ymresymmai yn y gwrlhwyneb; S gan ry- 
buddio y rhai duwiol â brysuro eu hedifeir- 
wch, o ran hìr-amynedd Duw. 10 Y mae yn 
dangos pa fodd y dinystr y byd: 1l ac 
yn ew hannog î sancteiddrwydd Uuchedd, 
trwy ddisgwyl hynny: 15 a hefyd â feddwl, 
mai er mwyn ew hiachawdwriaeth hwynl y 
mae Duw yn ddïoddefgar, megïs yr ysgrif- 
enodd, Paul attynt. 


R ail epistol hwn, anwylyd, yr 

ydwyf yn awr yn ei ysgrifenu 
attoch; “yn yr hwn *yr ydwyî yn 
cyffrôl eich meddwl puraidd, trwy 
ddwyn ar gôf î chwi: 

2 Fel y byddo cofus gennych y 
geiriau a racs-ddywedwyd gan y 
prophwydi sanctaidd, a'n gorchy- 
myn ninnau, apostolion yr Ar- 
glwydd a'r Iachawdwr: 

3 Gan wybod hyn yn gyntaf, y 
daw yn y dyddiau diweddaf wat- 
warwyr, yn rhodio yn ol eu chwant- 
au eu hunain, 

4 Ac yn dywedyd, “Pa le y mae 


addewid ei ddyfodiad ef? canys er 


pau hunodd y tadau, y mae pob 
peth yn parhâu “fel yr oeddynt o 
ddechreuad y creadigaeth. 

5 Canys y mae hyn yn ddïarwyb- 
od iddynt o'u gwirfodd, mai “trwy 
air Duw yr oedd y nefoedd er ys 
talm, ar ddaear *yn cyd-sefyll o'r 
dwfr a thrwy y dwfr. 

6 fO herwydd paham y byd a 
oedd y pryd hwnnw, wedi eì or- 
chuddio â dwfr, a ddifethwyd. 

7 Eithr “y nefoedd a'r ddaear 
sydd yr awrhon, ydynt trwy yr un 
gair wedi eu rhoddi i gadw ^i dân, 
erbyn dydd y farn, a distryw yr 
anwir ddynion. 

8 Eithr yr un peth hwn na fydded 
yn ddïarwybod i chwi, anwylyd, 
Jod un dydd gyd â'r Arglwydd 
megis mil o flynyddoedd, a mil o 
flynyddoedd megis un dydd. 

9 ENid ydyw yr Arglwydd yn 
oedi ei addewid, fel y mae rhai yn 


1154 


cyfrif oed; ond !hir-ymarhous yw 
efe tu ag attom ni, "heb ewyllysio 
bod neb yn golledig, ond "dyfod 
o bawb i edifeirwch. 

10 Eithr 9dydd yr Arglwydd a 
ddaw megis lleidr y nos; yn yr 
hwn Py nefoedd a ânt heibio gyd 


â thwrf, a'r *defnyddiau gan wir| 


wres a doddant, a'r ddaear ar 
gwaith a fyddo ynddi a losgir. 

ll A chan fod yn rhaid i hyn i 
gyd ymollwng, pa ryw fath ddyn- 
Ion a ddylech chwi fod mewn 
sanctaidd ymarweddiad a duwiol- 
deb, 

2 Yn disgwyl ac yn 5brysio at 
ddyfodiad dydd Duw, êyn yr hwn 
y nefoedd gan losgi a ymollyng- 
ant, ar “ defnyddiau gan wir wres 
a doddant ? 

13 Eithr 9nefoedd newydd, a dacar 


newydd, yr ydym ni, yn ol ei add- D; 


ewid ef, yn eu disgwyl, yn y rhai y 
mae cyfiawnder yn cartrefu. 

14 O herwydd paham, anwylyd, 
gan eich bod yn disgwyl y pethau 
hyn, gwnewch eich goreu "ar eich 
cael ganddo ef mewn tangnefedd, 
yn ddifrycheulyd ac yn ddïargy- 
hoedd. 

15 A chyfrifwch * hir-amynedd 
ein Harglwydd yn iachawdwriaeth ; 


Anno 
DOMINI 
66. 


1 Es, 30. 1S. 
m Ezec. 18, 


23, a2. 
asa3.11. 
n Rhuf. 2. 
1Tim,.?.4, 
o Matt. 24, 
1 mThess. i 
Vn. 


Es. 51, 6. 
Matt. 24, 


nb, 
Rhuf.$8. 20, 
Dat.20. 11, 
a?l.l. 

* elementau. 


5 pryswro 
dyfodiad. 
6 (trwy yr. 


7 elementau. 


a Es. 65.17. 


r]lCor.1.8. 
16. 6S, 
Phil. 1.10. 
1 Thess. 5, 
13.a 5. 23. 


s Rhuf. 2, 4, 
l Petrô.20, 
ad. 9, 


megis ac yr ysgrifenodd ein han-| 


wyl frawd Paul attoch chwi, yn ol 
y doethineb a rodded iddo ef; 

16 Megis yn e& holl epistolau hef- 
yd, *yn llefaru ynddynt am y peth- 
au hyn: yn y rhai y mae rhyw 
bethau anhawdd eu deall, y rhai y 
mae yr annysgedig a'r anwastad yn 
eu gŵyrdrol, megis yr ysgrythyrau 
eraill, i'w dinystr eu hunain. 

l7 Chwychwi gan hynny, anwyl- 
yd, a "chwi yn gwybod y pethau 
hyn o'r blaen, ymgedwch rhag eich 
arwain ymaith trwy amryfusedd yr 
annuwiol, a chwympo o honoch 
oddi wrth eich sicrwydd eich hun. 

18 Eithr cynnyddwch mewn gras 
a gwybodaeth ein Harglwydd a'n 
Hiachawdwr Iesu Grist. Iddo ef 
y byddo gogoniant yr awrhon ac 
*yyn dragywyddol, Amen, 


$ Rhuf. $. 
Cyn 
1 Cor. 15, 
&. 
1 Thess. 4. 
15. 


u Marc 19, 
29. 


8 hyd ddydd 
tragy- 
wyddoldeb. 





Anno 
DOMINI 
Gwedi 90, 


aloan l.l. 


b Ioan l. 14, 
l Petr l. 


Ioan 20.27. 
d 1 Tim, 3. 
16. 


eIoan 1.1, 
2. 


î2 Ioan 12. 


Epen.ô. 11. 


h Tonn 1. 9, 
a8. 12. 


a9... 
a12.35,90. 


î pen, 2.4, 








EPISTOL CYNTAF CYFFREDINOL 


IOAN YR APOSTOL. 


PENNOD I. 

1 Y mae efe yn gosod allan berson Crist, yn yr 
hwn y mae â nî fywyd iragywyddol, trwy 
gymdeithas â Duw. 5 Rhaid î nî ymrôî 
$ sancteiddrwydd buchedd, â dystiolaethu 
gwirionedd y gymdeithas honno, a'n gydd: 
a hefyd, ŵn sicrhâw ein hunain o faddeuant 
pechodau, lrwy farwolaeth Orist. 

R * hyn oedd o'r dechreuad, yr 

. hyn a glywsom, yr hyn a wel- 
som â'n llygaid, Pyr hyn a edrych- 
asom arno, ac *a deimlodd ein dwy- 


' law am Air y bywyd ; 


2 (Canys y bywyd *a eglurhâwyd, 
ac ni a welsom, ac ydym yn tystiol- 
aethu, ac yn mynegi i chwi y bywyd 
tragywyddol, *yr hwn oedd gyd â'r 
Tad, ac a eglurhâwyd i ni;) 

3 Yr hyn a welsom ac a glywsom 
yr ydym yn ei fynegi i chwi, fel y 
caffoch chwithau hefyd gymdeithas 
gyd â ni: an cymdeithas ni yn 
wir sydd gyd â'r Tad, a chyd â'i 
Fab ef Iesu Grist. i 

4 A'r pethau hyn yr ydym yn 
eu hysgrifenu attoch, ffel y byddo 
eich llawenydd yn gyflawn. 

5 .A hon yw y gennadwri a glyw- 
som ganddo ef, ac yr ydym yn ei 
hadrodd i chwi; Mai “goleuni yw 


Duw, ac nad oes ynddo ddim ty- 


wyllwch. 

6 ' Os dywedwn fod i ni gymdeith- 
as âc ef, a rhodio yn y tywyllwch, 
celwyddog ydym, ac nid ydym yn 
gwneuthur y gwirionedd : 

7 Eithr os rhodiwn yn y goleuni, 
megis y mae efe yn y goleuni, y 
mae i ni gymdeithas â'n gilydd, a 
Egwaed Iesu Grist ei Fab ef, sydd 
yn ein glanhâu ni oddi wrth bob 
pechod, 

8 'Os dywedwn nad oes ynom 
bechod, yr ydym yn ein twyllo 
ein hunain, a'r gwirionedd nid yw 
ynom. 

9 mOs cyfaddefwn ein pechodau, 


| ffyddlawn yw efe a chyfiawn, fel 


y maddeuo i ni ein pechodau, ac 
y'n glanhao oddi wrth bob anghyf- 
iawnder. 

10 Os dywedwn na phechasom, yr 
ydym yn ei wneuthur ef yn gel- 
wyddog, a'i air ef nid yw ynom, 


1155 


PENNOD II. 


1 Y mae yn eu cysuro hwy yn erbyn pechodau 
o wendid. 9 Adnabod Duw yn iawn, yw 
cadw eî orchymynion ef, 9 a_ charu ein 
brodyr, 15 ac nac roddom ein serch ar y 
byd. 18 Rhaid $ ni ochelyd twyllwyr; 20 
y rhaî y mae y duwiol yn ddïogel oddi 
wrth eu twyll, trwy barhâu yn y ffydd, ac 
mewn sancieiddrwydd buchedd. 


BY mhlant bychain, y pethau 
hyn yr wyf yn eu hysgrif- 
enu attoch, fel na phechoch. Ac o 
phecha neb, *y mae i ni Eiriolwr 
gyd â'r Tad, Iesu Grist y Cyfiawn: 
2 Ac Pefe yw yr iawn dros ein 


pechodau ni: ac nid dros yr eidd- |s 


om ni yn unig, eithr “dros bech- 
odau yr holl fyd. 

9 Ac wrth hyn y gwyddom yr 
adwaenom ef, os cadwn ni ei or- 
chymynion ef. 

44Yr hwn sydd yn dywedyd, Mi 
ai hadwaen ef, ac heb gadw ei 
orchymynion ef, celwyddog yw, a'r 
gwirionedd nid yw ynddo. 

5 Eithr *yr hwn a gadwo ei air 
ef, yn wir fyn hwn y mae cariad 
Duw yn berífaith: “wrth hyn y 
gwyddom ein bod ynddo ef. 

6 Yr hwn a ddywed ei fod yn 
aros ynddo ef, *a ddylai yntau feÌly 
rodio, megis ac y rhodiodd ef. 


7 Y brodyr, 'nid gorchymyn new- | 2 


ydd yr wyf yn ei ysgrifenu attoch, 
eithr gorchymyn hen “yr hwn oedd 
gennych o'r dechreuad. Yr hen 
orchymyn yw y gair a glywsoch o'r 
dechreuad. 

8 Trachefn, 'gorchymyn newydd 
yr wyf yn ei ysgrifenu attoch, yr 
hyn sydd wir ynddo ef, ac ynoch 
chwithau: "oblegid y tywyllwch 
a aeth heibio, "a'r gwir oleuni 
sydd yr awrhon yn tywynnu. 

9 9 Yr hwn a ddywed ei fod yn y 
goleuni, ac a gasao ei ífrawd, yn y 
tywyllwch y mae hyd y pryd hwn. 

10 PYr hwn sydd yn caru ei 
frawd, sydd yn aros yn y goleuni, 
ac «nid oes rhwystr ynddo. 

11 Eithr yr hwn sydd yn casâu ei 
frawd, yn y tywyllwch y mae, ac 
Tyn y tywyllwch y mae yn rhodio; 
ac ni ŵyr i ba le y mae yn myned, 





Gwedi 90, | 





a Ihuf. 8, 
o4 


1Tim.2.5. 

Heb. T.25, 

a9. 24. 

b Rhuf. 9. 
Oe 

2 Oor. 5.18, 
pen. 4, 10, 

2 cymmod. 


c Ioan 4, 42, 
pen, 4. 14, 


d pen. 1. 6. 
a 4, 


e Joan 14, 
ment 

f pen. 4, 12. 

£ pen. 4, 13, 


bh Maíit. 11, 
29. 

Ioan 19.16. 

l Petr 2, 

i2 load 5. 


Epen, 3. 11. 
2 Ioan 5, 


1 Toan 13, 
14, 


m Rhuf, 13. 
1 'T'hess. 5. 
6, S. 

$ sydd yn 
myned. 

n Ioan 1. 9, 
as. 12. 

o 1 Oor, 13. 
2 Petr 1. Ol 
pon, 9, 14 
15. i 

P pen, 3.14. 

a2 Petr I, 
10. 


r Ioan 12, 
5. 


— 


Rhaid gochelyd. twyllwyr. 


I. IOAN, III. 


Mawr gariad Dww. 





Anno 
DOMINI 
Gwedi 90. 


s Liuuc 24, 


Act. 4. 12, 
elo, as. 


t Eph. 6. 10. 


u Matt. 6. 
24, 
Iago 4. 4, 


z 1 Cor, 7. 
ol. 
Iago 1.10. 


3 Heb. 1.2. 


£2 Thess. 2. 
3, &c 


pen. 4.3. 


a Deut. 23. 
Os 
Ps. 41. O; 


Act.:0.30. 


b Matt. 24. 


94, 
Ioan 6. 37. 
a 10. 2S, 29. 


cl Cor. 11, 
19. 


42 Cor. l. 
Heb, 1. 9. 


e Ioan 10. 4, 


6. a. 14. 20. 
a 16. 13. 


f pen. 4. 3. 
Z Ioan T. 


£ Ioan 16, 
ye], 
2 Ioan 9, 
h Tonn 14, 
as 1ÔL 
pen, 4, 15. 


oblegid y mae y tywyllwch wedi 
dallu ei lygaid ef. 

12 Ysgrifenu yr wyf attoch chwi, 
blant bychain, oblegid *maddeu i 
chwi eich pechodau er mwyn ei 
enw ef. 

13 Ysgrifenu yr wyf attoch chwi, 
dadau, am adnabod o honoch yr 
hwn sydd o'r dechreuad. Ysgrifenu 
yr wyf attoch chwi, wŷr ieuaingc, 
am orchfygu o honoch yr un drwg. 
Ysgrifenu yr wyf attoch chwi, rai 
bychain, am i chwi adnabod y Tad. 

14 Ysgrifenais attoch chwi, dadau, 
am adnabod o honoch yr hwn sydd 
o'r dechreuad. Ysgrifenais attoch 
chwi, wŷr ieuaingc, am “eich bod 
yn gryfion, a bod gair Duw yn aros 
ynoch, a gorchfygu o honoch yr 
un drwg. 

15 Na cherwch y byd, na'r peth- 
au sydd yn y byd. "O châr neb y 
byd, nid yw cariad y Tad ynddo ef. 

16 Canys pob peth a'r sydd yn 
y byd, megis chwant y cnawd, a 
chwant y llygaid, a balchder y byw- 
yd, nid yw o'r Tad, eithr or byd 

mae. 

17 * A'r byd sydd yn myned heib- 
io, ai chwant hefyd: ond yr hwn 
sydd yn gwneuthur ewyllys Duw, 
sydd yn aros yn dragywydd. 

18 O blant bychain, * yr awr ddiw- 
eddaf ydyw: ac megis y clywsoch 
Zy daw anghrist, yr awrhon hefŷd 
y mae anghristiau lawer; wrth yr 
hyn y gwyddom mai yr awr ddiw- 
eddaf ydyw. 

19 2Oddi wrthym ni yr aethant 
hwy allan, eithr nid oeddynt o hon- 
om ni: canys *pe buasent o honom 
ni, hwy a arhosasent gyd â ni: 
eithr hym a fu, “fel yr eglurid nad 
ydynt hwy oll o honom ni. 

20 Eithr *y mae gennych chwi 
enneiniad oddi wrth y Sanctaidd 
hwnnw, a “chwi a wyddoch bob 
peth. 

91 Ni ysgrifenais attoch oblegid 
na wyddech y gwirionedd, eithr o- 
blegid eich bod yn ei wybod, ac 
nad oes un celwydd o'r gwirionedd. 

22 fPwy yw y celwyddog, ond yr 
hwn sydd yn gwadu nad Iesu yw y 
Crist? Efe yw yr anghrist, yr hwn 
sydd yn gwadu y Tad a'r Mab. 

23 £Pob un ar sydd yn gwadu 
y Mab, nid oes ganddo y Tad 
chwaith: [ond| “yr hwn sydd yn 
cyffesw y Mao, y mae y Tad gan- 
ddo hefyd. 


1156 


24 Arhosed gan hynny ynoch 
chwi ìyr hyn a glywsoch or de- 
chreuad. Od erys ynoch yr hyn 
a glywsoch o'r dechreuad, chwithau 
hefyd a gewch aros yn y Mab ac 
yn y Tad. 

25 A hon yw yr addewid a add- 
awodd efe i ni, sef bywyd íragy- 


' wyddol. 


26 Y pethau.hyn a ysgrifenais 
attoch ynghylch y rhai sydd yn 
eich hudo. 

27 Ond y mae yr Fenneiniad a 
dderbyniasoch ganddo ef, yn aros 
ynoch chwi, ac nid oes arnoch eis- 
ieu dysgu o neb chwi: eithr fel y 
mae yr un enneiniad ” yn eich dysgu 
chwi am bob peth, a gwir yw, 
ac nid yw gelwydd; ac megis 
y'ch dysgodd chwi, yr arhoswch 
* ynddo, 

28 Ac yr awrhon, blant bychain, 
arhoswch ynddo; fel, "pan ym- 
ddangoso efe, y byddo hyder gen- 
nym, ac *na chywilyddiom ger ei 
fron ef yn ei ddyfodiad. 

29 Os gwyddoch ei fod ef yn gyf- 
iawn, * chwi a wyddoch fod "pob un 
a'r sydd yn gwneuthur cyfiawnder, 
wedi ei eni o hono ef. 


PENNOD II. 


1 Y mae yn dangos rhagorol gariad Duw tu ag 
atlom mì, yn eîn gwneuthur yn blant ddo 
eì hun; 9 ac am hynny y byddai raid î 
ninnau fod yn ufudd î gadw eî orchymyn- 
ion, 11 a charu bawb ein gilydd fel brodyr. 

4 «4WELWCH pa fath gariad a 

roes y Tad “arnom, fel *y'n 
gelwid yn feibion i Dduw: oblegid 
hyn nid edwyn y byd chwi, ? obleg- 

id nad adnabu efe ef. 

2 Anwylyd, *yr awrhon meibion i 


Dduw ydym, ac “nid amlygwyd et-| c 
to beth a fyddwn: eithr ni a wydd- ; 


om, pan ymddangoso efe, *y byddwn 
gyffelyb iddo; oblegid 'ni a gawn 
ei weled ef megis ag y mae. 

3 Ac y mae pob un sydd ganddo 
y gobaith hwn ynddo ef, yn ei 
buro ei hun, megis y mae yntau 
yn bur, 

4 Pob un ar sydd yn gwneuthur 
pechod, sydd hefyd yn gwneuthur 
anghyfraith : * oblegid * anghyfraith 
yw pechod. 


5 A chwi a wyddoch * ymddangos | & 


o hono ef, fel y dileai ein pech- 
odau ni: ac !ynddo ef nid oes 
pechod. 

6 Pob un a'r sydd yn aros ynddo 
ef, nid yw yn pechu: “pob un a'r 


Anno 
DOMINI 
Gwedi 90, 
i 2 Ioan 6, 





k ad. 20, 


I Jer,31.99, 
94. 
Heb. $, 10, 
11, 


m Ioan l4. 
26. a 16. 19. 


3 ynddo ef. 
n pen. 9. 2. 


4 na'n cy- 
wilyddier 
ganddo. 


5 gwybydd- 
wch. 

o pen, 9. 7, 
10, 


2 i ni. 
aIoen]l.l2, 


b Ioan 15. 
18, 19. a 16. 
9. a 17. 25. 


12. 
2 Cor. 5.7. 


3 ac, 

& Rhuf. 4, 
16. 

pen. 2. 17, 

h Es. 59. 6, 


C. 
l Tim.l, 
15. 
i2 Cor. 5, 
Heb. 9. 28. 
] Petr 2.22, 
E pen. 2. 4. 
a4... 
9 Ioan ll, 


Am gariad brawdol. 






Anno 


DOMINI 
Gwedi 90. 


ì pen. 2. 29. 


m Matt. I3. 
38. 
Ioan 8. 44, 


n pen. 9. 18. 


ol Petr 1, 
Pa 


P pen. â, 8. 


s Gen. 4. 8. 
Judas Il, 


tIoan 15.18. 
u pen. 2. 10, 


x pon. 2. 9, 
11. 

Jy Matt. 6. 
21, 22, 


£ Gal. 5. 21. 


a loan 3. 16. 
co lla, 3 ly: 


b Deut. 15, 
Luc 3. 11, 

6 ymysgar- 
oedd 


c pen. £. 20. 


d Ezec. 99. 


e Ioan 18, 
7 


pen. l. 8, 
7 Gr. per- 
swadiwn. 


sydd yn pechu, nis gwelodd ef, ac 
nis adnabu ef. 

7 O blant bychain, na thwylled neb 
chwi: 'yr hwn sydd yn gwneuthur 
cyfiawnder, sydd gyfiawn, megis y 
mae yntau yn gyfiawn. 

8 mYr hwn sydd yn gwneuthur 
pechod, o ddiafol y mae; canys y 
mae diafol yn pechu o'r dechreu- 
ad. I hyn yr ymddangosodd Mab 
Duw, fel y daítodai weithredoedd 
diafol. 

9 »Pob un a aned o Dduw, nid 
yw yn gwneuthur pechod; oblegid 
9y mae ei had ef yn aros ynddo 
ef: ac ni all efe bechu, am ei eni 
ef o Dduw. 

10 Yn hyn y mae yn amlwg plant 
Duw, a phlant diafol: Pob un a'r 
sydd heb wneuthur cyfiawnder, nid 
yw o Dduw, Pna'r hwn nid yw yn 
caru ei frawd. 

ll Oblegid 1*hon yw y gennad- 
wrì a glywsoch o'r dechreuad; " bod 
i nì garu ein gilydd, 

12 Nid fel *Cain, yr hwn oedd 




















|or drwg, ac a laddodd ei frawd. 


A phaham y lladdodd ef? Oblegid 
bod ei weithredoedd ef yn ddrwg, 
a'r eiddo ei frawd yn dda. 

13 Na ryfeddwch, fy mrodyr, os 
* yw y byd yn eich casâu chwi. 

14 "Nyni a wyddom ddarfod ein 
symmud ni o farwolaeth i fywyd, 
oblegid ein bod yn caru y brodyr. 
* Yr hwn nid yw yn caru eê frawd, 
y mae yn aros ym marwolaeth. 

15 7Pob un a'r sydd yn casâu ei 
frawd, lleiddiad dyn yw: a chwi 
a wyddoch nad oes i “un lleidd- 
iad dyn fywyd tragywyddol yn aros 
ynddo. 

16 *Yn hyn yr adnabuom gariad 


.hDww, oblegid dodi o hono ef ei 
' |einioes drosom ni: 


a ninnau a 
ddylem ddodi em heinioes dros y 
brodyr. 

17 Eithr Pyr hwn sydd ganddo 
ddâ y byd hwn, ac a welo ei frawd 
mewn eisieu, ac a gauo ei * dosturi 
oddi wrtho, “pa fodd y mae cariad 
Duw yn aros ynddo ef? 

18 Fy mhlant bychain, "na charwn 


.9. AT air, nac ar dafod 4n unig, eithr 
; |mewn gweithred a gwirionedd. 


19 Ac “wrth hyn y gwyddom ein 
“bod o'r gwirionedd, ac y 'sicr- 
hâwn ein calonnau ger ei fron ef. 

20 Oblegid os ein calon a'n con- 
demnia, mwy yw Duw ma'n calon, 
ac efe a ŵyr bob peth. 


1167 


I. IOAN, IV. 





21 Anwylyd, os ein calon ni'n 
condemnia, fy mae gennym hyder 
ar Dduw. 

22 A “pha beth bynnag a ofynom, 
yr ydym yn ei dderbyn ganddo ef; 
oblegid ein bod yn cadw ei orchy- 
mynion ef. ac yn gwneuthur y 
pethau sydd yn rhyngu bodd yn 
ei olwg ef. 

23 A "hwn yw ei orchymyn ef; 


Gredu o honom * yn enw ei Fab ef 


lesu Grist, a !charu ein gilydd, 
megis y rhoes efe orchymyn i ni. 
24 “A'r hwn sydd yn cadw ei 
orchymynion ef, sydd yn trigo yn- 
ddo ef, ac yntau ynddo yntau. Ac 


l?wrth hyn y gwyddom ei fod ef 


yn aros ynom, sef o'r Yspryd a 
roddes efe i ni. 
PENNOD IV. 


l Ymae yn eu rhybuddio hwynt ma wnaeni 
goel ar bob athraw sydd yn ymfrostio o'r 
Yspryd, eithr eu profi, hwy yn hytrach trwy 
reolau y ffydd gatholâg. i Ac y mae irwy 
amryw resymmau yn eu hannog â gariad 
brawdol, 


NWYLYD, *na chredwch bob 
yspryd, eithr Pprofwch yr ys- 
prydion ai o Dduw y maent: o- 
blegid “y mae gau-brophwydi lawer 
wedi myned allan i'r byd. 
2 2Wrth hyn adnabyddwch Ys- 
pryd Duw: “Pob yspryd a'r sydd 


yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y|$? 


cnawd, o Dduw y mae. 

3 A *phob yspryd a'r nid yw yn 
cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y 
cnawd, nid yw o Dduw: eithr hwn 
yw yspryd anghrist, yr hwn y clyw- 
soch ei fod yn dyfod, far awrhon 
y mae efe yn y byd eisoes. 

4 Chwychwi ydych o Dduw, blant 
bychain, ac a'u gorchfygasoch hwy: 
oblegid mwy yw yr hwn sydd yn- 
och chwi na'r “hwn sydd yn y byd. 

5 PR Hwynt-hwy, o'r byd y maent: 


Am. brofi yr ysprydoedd. 









Anno 
DOMINI 
Gwedi 90, 





f Heb. 10, 


poen. 4, 17, 
E Matt. T. 8. 
Ioan 14,13, 
a 16.7. 
a.16. 23. 
Iago 5. 16, 
pen. 5, 14, 


h Tonn 6.929, 
alo. 

8 4. 

i1ad.1ll. 
pen. 4, 21. 


k Toan 14, 
223,a 15.10, 
pen. 4. 12, 


Ì Rhuf. 8. 9, 
pen. 4, 15, 
9 yn. 


a Jer, 29. 8, 
Matt. 24, 4, 

b ] 'Thess. 5. 
ON 


Dat. 2. 2. 

c Matt. 24, 
6, 24. 
l1'PFim.4.l, 
2 Petr 2.1, 
2 Ioan T7. 

2 Yn. 

d 1 Cor. I2, 


pen. o.l, 


e pen. 2. 22, 
2 loan 7, 


f2 Thess. 2, 
pon: 2.18, | 


E£ Ioan 12, 
ôl 


l Cor. 2.12, 
Eph. 22 


am hynny y llefarant am y byd, ía'r | a6.12 


byd a wrendy arnynt. 

6 Nyni o Dduw yr ydym. “Yr hwn 
sydd yn adnabod Duw, sydd yn ein 
gwrandaw ni: yr hwn nid yw o 
Dduw, nid yw yn ein gwrandaw ni. 
!Wrth hyn yr adwaenom yspryd y 
gwirionedd, ac yspryd y cyfeiliorni. 

7 Anwylyd, carwn ein gilydd: 
oblegid cariad, o Dduw y mae; a 
phob un a'r sydd yn caru, o Dduw 
y ganwyd ef, ac y mae efe yn ad- 
nabod Duw. 

8 Yr hwn nid yw yn caru, "nid 
adnabu Dduw: oblegid " Duw, car- 
iad yw. 


Oo3 


h Ioan 3.31, 
iIoan15.19, 
k Ioan 8.47, 


ffe 
2 Cor. 10.7, 


1 Es. 8. 20. 
Ioan 14,17. 


m pen. 2. ê, 
Dn o. 6. 
n nd, 16, 


Cynheddfaw cariad. 


Anno 
DOMINI 
Gwedi 90. 


o Ioan 9. 16. 
pen. 3. 16, 





P Toan 15. 
Rhuf. 5. 8, 
10. 

â pen. 2. 2. 


_9 “Yn hyn yr eglurwyd cariad 
Duw tu ag attom ni, oblegid dan- 
fon o Dduw ei unig-anedig Fab i'r 
byd, fel y byddem fyw trwyddo eí. 
10 Yn hyn y mae cariad; Pnid 
am i ni garu Duw, ond am iddo 
ef ein caru ni, ac anfon ei Fab 44 


3 gymmod. | fod, yn * iawn dros ein pechodau. 


r Matt. 18. 
a3, 
Toan15.12, 
13. 

s Ionn l. 1S, 
1 Tim. 6. 

't pen. 2, ô. 
ad. 18. 


4 Yn. 
u pen. 3. 24. 


x pen. l.l, 


5 ynom ni. 
| 7 ad. 8. 
s ad. 12, 


6 Gr. cariad 
gyd â nyni. 


pen. 2, 28. 
a 9. 19, 21. 


b pen. 2. 4. 
ao.17. 


c Mntt. 22. 
37, 30. 
Ioan 13,34, 





11 Anwylyd, "os felly y carodd 
Duw ni, ninnau hefyd a_ ddylem 
garu ein gilydd. 

12 *Ni welodd neb Dduw erioed. 
Os carwn ni ein gilydd, y mae Duw 
yn trigo ynom, ac *y mae ei gariad 
ef yn berffaith ynom. 

13 *£"Wrth hyn y gwyddom ein 
bod yn trigo ynddo ef, ac yntau 
ynom ninnau, am ddarfod iddo 
roddi i ni o'i Yspryd. 

14 A *ninnau a welsom, ac ydym 
yn tystiolaethu, ddarfod i'r Tad 
ddanfon y Mab ê fod yn Iachawd- 
wr ir byd. 

15 Pwy bynnag a gyffeso fod Iesu 
yn Fab Duw, y mae Duw yn aros 
ynddo ef, ac yntau yn Nuw, 

16 A nyni a adnabuom ac a gred- 
asom y cariad sydd gan Dduw *tu 
ac attom ni. Duw, cariad yw: 
“ar hwn sydd yn aros mewn car- 
iad, sydd yn aros yn Nuw, a Duw 
ynddo yntau. 

l7 Yn hyn y perffeithiwyd * ein 


.| cariad ni, fel *y caffom hyder ddydd 


y farn: oblegid megis ag y mae 
efe, yr ydym ninnau hefyd yn y 
byd hwn. 

18 Nid oes ofn mewn cariad; eithr 
y mae periïaith gariad yn bwrw all- 
an ofn: oblegid y mae i ofn boen- 
edigaeth. A'r hwn sydd yn ofni, 
ni pherffeithiwyd mewn cariad. 

19 Yr ydym ni yn ei garu ef, am 
iddo ef yn gyntaf ein caru ni. 

20 ?Os dywed neb, Yr wyf yn 
caru Duw, ac efe yn casâu ei frawd, 
celwyddog yw: canys yr hwn nid 
yw yn caru ei frawd yr hwn a wel- 
odd, pa fodd y gall efe garu Duw 
yr hwn nis gwelodd ? 

21 A'r “gorchymyn hwn sydd gen- 
nym oddi wrtho ef; Bod i'r hwn 
sydd yn caru Duw, garu ei frawd 
hefyd. 

^ PENNOD V. 
lYmneb sydd yn caru Duw sydd yn caru ei 
blant, ef hefyd, ac yn cadw eî orchymynion 
ef, 9 y rhai sydd ysgafn, ac nâd írymion, ŷ'r 
fyddloniaid. 9 Y mae Iesu yn Fab Duw, ac 
yn abl i'n hachub mi; 14 ac â wrandaw ein 


gweddïau, y rhai yr ydym yn eu gwneuthur 
drosom ein hunain, a thros eraill, 


I. IOAN, V. 


MDF un ar sydd yn credu mai 
PIesu yw y Crist, o Dduw y 
“ganed ef: a phob un a'r sydd yn 
caru yr hwn a genhedlodd, sydd yn 
caru hefyd yr hwn a genhedlwyd 
o hono. 

2 Yn thyn y gwyddom ein bod 
yn caru plant Duw, pan fyddom 
yn caru Duw, ac yn cadw ei orchy- 
mynion ef, 

3 Canys hyn yw cariad Duw; bod 
i ni gadw ei orchymynion: *a'i or- 
chymynion ef nid ydynt drymion. 

4 Oblegid fbeth bynnag a aned 
o Dduw, y mae yn gorchfygu y 
byd: a hon yw yr oruchafiaeth 
sydd yn gorchfygu y byd, se/ ein 
ffydd ni, 

5 Pwy yw yr hwn sydd yn gorch- 
fygu y byd, ond £yr hwn sydd yn 
credu mai Iesu yw Mab Duw? 

6 Dyma yr hwn a ddaeth trwy 
ddwfr a gwaed, sef Iesu Grist; nid 
trwy ddwfr yn unig, ond trwy ddwfr 
a gwaed. A'r Yspryd yw yr hwn 
sydd yn tystiolaethu, oblegid yr 
Yspryd sydd wirionedd. 

7 Oblegid y mae tri yn tystiol- 
aethu yn y nef; y Tad, y Gair, 
a'r Yspryd Glân: a'r trì hyn un 
ydynt. 

8 Ac y mae fri yn tystiolaethu 
ar y ddaear; yr yspryd, y dwfr, a'r 
gwaed: ar tri hyn, yn un y maent 
yn cywWwuno. 

9 Os !tystiolaeth dynion yr ydym 
yn ei derbyn, y mae tystiolaeth 
Duw yn fwy: canys hyn yw tystiol- 
aeth Duw, yr hon a dystiolaethodd 
efe am ei Fab. 

10 Yr hwn sydd yn credu ym Mab 
Duw, “sydd ganddo y dystiolaeth 
ynddo ei hun: yr hwn nid yw yn 
credu yn Nuw, 'a'i gwnaeth ef yn 
gelwyddog, oblegid na ehredodd y 
dystiolaeth a dystiolaethodd Duw 
am ei Fab, 

ll A hon yw y dystiolaeth ; roddi 
o Dduw i ni fywyd tragywyddol: 
"mar bywyd hwn sydd yn ei Fab ef. 

12 "Yr hwn y mae y Mab ganddo, 
y mae y bywyd ganddo; a'r hwn 
nid yw ganddo Fab Duw, nid oes 
ganddo fywyd. 

13 9Y pethau hyn a ysgrifenais 
attoch chwi, y rhai ydych yn credu 
yn enw Mab Duw; fel y gwypoch 
fod i chwi fywyd tragywyddol, ac 
fel y credoch yn enw Mab Duw. 

14 A hyn yw yr hyfder sydd gen- 
nym “tu ag atto ef; ei fod cf yn 


Ma Iesw yw Mab Dwvw, 


Anno 
DOMINI 
Gwedi 90, 
a Ioan l.l2. 
b mu 2, 

a4.2, 15. 
c Ioan 1.13, 
d Ioan 14. 


15, 21, 23, 
2 Ioan 6. 





e Matt. 11, 
90. 


f pen. 3, 9, 
a4 4. 


£ 1 Cor, 15. 
Ôl. 
pen. 4. 15. 


hJoanl.l, 


î Ioan 8,I7, 
18. 


Ek yne 8. 
Gal, 4. 6. 

ì Ioan 3, 23, 
a 6. 98, 


m Ioan l, 4, 


n Ioan 9. 36. 
a 6. 24, 


o Ioan 20, 
Hd 


2 ynddo ef. 





1158 


ac yn abl wrandaw 


. Anno 
DOMINI 
Gwedi 90. 


P pen. 3. 22. 





g Iogo 5.14, 
15. 


r Matt. 12. 
ol, 92, 


8 pon. 3, â, 


Anno 
bOMINI 
Gwedi 90, 


alIoan3, 
18 


2! Ioan 1l, 
ad. 3. 


2 Gr. Gras 
a fydd gyd 
& chwi. 


b 3 Ioan 3. 
cl Ioan 2.7, 
$.a23.1L 


d Toan 13. 
1 o4.alb.l2, 
IE . 


eIoan15,10, 
1l Ioan 5. 3, 

flloan2, 
24, 


iJ 


ein gwrandaw ni, Pos gofynwn ddim 
yn ol ei ewyllys ef. 

15 Ac os gwyddom ei fod ef yn 
ein gwrandaw ni, pa bet bynnag 
a ddeisyfom, ni a wyddom ein bod 
yn cael y deisyfiadau a ddeisyfas- 
om ganddo, 

16 Os gwel neb ei frawd yn pechu 
pechod nid gyw i farwolaeth, efe a 
ddeisyf, ac 1efe a rydd iddo fywyd, 
i'r rhai sydd yn pechu nid i farw- 
olaeth. ' Y mae pechod i farwol- 


.|aeth: nid am hwnnw yr wyf yn 


dywedyd ar ddeisyf o hono. 

l7 *Pob anghyfiawnder, pechod 
yw: ac y mae pechod nid yw i 
farwolaeth. 


AIL EPISTOL 


IOAN YR 


1 Y mae efe yn annog rhyw arglwyddes wrdd- 
asol a'i phlant i barhâw mewn cariad a ffydd 
Crist, 8 rhag iddynt golli gwobr eu proffes 
o'r blaen: 10 ac na byddai iddynt a wnel- 
ent &'r twyllwyr nid oeddynt yn dysgu gwŵr 
athrawiaeth. Orist, Iesu. 

I henuriad at yr etholedig ar- 

glwyddes a'i phlant, *y rhai 
yr wyf íi yn eu caru yn y gwir- 
ionedd ; ac nid myfi yn unig, ond 
pawb hefyd a adnabuant y gwir- 
lonedd ; 

2 Er mwyn y gwirionedd, yr hwn 
sydd yn aros ynom ni, ac a fydd 
gyd â ni yn dragywydd. 

3 “Bydded gyd â chwi ras, tru- 


garedd, a thangnefedd, oddi wrth |. 


duw Dad, ac oddi wrth yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, Mab y Tad, 
mewn gwirionedd a chariad. 

4 Bu lawen iawn gennyf i mi gael 
oth blant di 742 “yn rhodio mewn 
gwirionedd, fel y derbyniasom or- 
chymyn gan y Tad. 

5 Ac yn awr yr wyf yn attolwg i 
ti, arglwyddes, “nid fel u2 yn ys- 
grifenu gorchymyn newydd i ti, 
eithr yr hwn oedd gennym o'r de- 
chreuad, “garu o honom ein gilydd. 

6 A “hyn yw y cariad; bod i 


*|ni rodio yn ol ei orchymynion ef. 


Hwn yw y gorchymyn; fíMegcis y 
clywsoch o'r dechreuad, fod i chwi 
rodio ynddo. 


1159 


I. IOAN. 


| 


18 Ni a wyddom nad yw y *neb 


a aned o Dduw, yn pechu; eithr y 
mae yr hwn a aned o Dduw, yn ei 
gadw ei hun, a'r drwg hwnnw nid 
yw yn cyffwrdd âg ef. 

19 Ni a wyddom ein bod o Dduw, 
ac y mae yr holl fyd yn gorwedd 
mewn drygioni. 

20 Ac a wyddom ddyfod Mab 
Duw, ac efe “a roes i ni feddwl, fel 
yr adnabyddom yr hwn sydd gywir; 
ac yr ydym yn y Cywir hwnnw, sef 
yn ei Fab ef Iesu Grist. * Hwn 
yw y gwir Dduw, ar bywyd tra- 
gywyddol. 


21 Y plant bychain, 7” ymgedwch | 15 


oddi wrth eilunod. Amen, 


CYFFREDINOL 


APOSTOL. 


7 Oblegid y mae twyllwyr “lawer 
wedi dyfod i mewn i'r byd, ^y rhai 
nid ydynt yn cyffesu ddyfod Iesu 
Grisb yn y cnawd. 'Hwn yw y 
twyllwr a'r anghrist. 

8 Edrychwch arnoch eich hunain, 
Efel na chollom y pethau a *wnaeth- 
om, ond bod i ni dderbyn llawn 
wobr. 

9 !Pob un a'r sydd yn íroseddu, 
ac heb aros yn nysgeidiaeth Orist, 
nid yw Duw ganddo ef. Yr hwn 
sydd yn aros yn nysgeidiaeth Orist, 
hwnnw y mae y Tad a'r Mab gan- 
ddo. 

10 Od oes neb yn dyfod attoch, 
ac heb ddwyn y ddysgeidiaeth 
lion, na dderbyniwch ef i dŷ, ac 
mna ddywedwch, Duw yn rhwydd, 
wrtho : 

ll Canys yr hwn sydd yn dywed- 
yd wrtho, Duw yn rhwydd, sydd 
gyfrannog o'i weithredoedd drwg 

Hi 


ef. 

12 "Er bod gennyf lawer o bethau 
i'w hysgrifenu attoch, nid oeddwn 
yn ewyllysio ysgrifemu â phapur 
ac inge: eithr gobeithio yr ydwyf 
ddyfod attoch, a llefaru * wyneb yn 
wyneb, “fel y byddo ein llawenydd 
yn gyflawn. 

13 Y mae plant dy chwaer ethol- 
edig yn dy annerch. Amen. 


eim gweddau. 


—_ 





DOMINI 

Gwedi 90, 

tl Petrl. 
Zd 





pen, ue de 


u Luc 24, 45, 


a 54. 5. 
Ionen20.2S, 
Rhuf, 9, 5, 

Em, cs 


Tit, 2, 12, 
71 Cor, 10, 
14. 


Anno 
DOMINI 
Gwedi 90. 
SlIoan4.l, 
hb ] Ioan 4. 

2,3 


, '* 
î 1 Ioan 2, 
22,a4.3. 





k Gal, 3, 4. 
Heb. 10. 
Dos 

3 ennill- 
asom, 

11 Ioan 2, 
2o 


m Rhuf. 16, 


n 3 Ioan 19, 


4 Gr. enau 
wrth enau. 

o Ioan 17, 
13 


tU” 
lIoan 1,4, 





s2]loan l. 


'2Neu, jn 
| gywir. 


9 gweddïo, 





b 2 Ioan â, 


cl Cor. â. 
Philem, 
10. 


4 gyd- 
weithwyr. 















Anno 
DOMINI 
Cylch 66, 





TRYDYDD EPISTOL CYFFREDINOL 


IOAN YR APOSTOL. 


1 Ymae efe yn canmol Gaius am ei dduwiol- 
deb, 5 ac am groesawu pregethwyr, 9 Y mae 
yn achwyn rhag angharedigrwydd ac uchder 
Diotrephes, 11 yr hwn mâ ddylid dilyn ei 
ddrwg esampl. 12 Y mae yn rho canmol- 
iaeth mawr â Demelrius. 

R henuriad at yr anwyl Gaius, 
yr hwn yr wyf yn ei garu 
£ mewn gwirionedd. 

2 Yr anwylyd, yr ydwyf yn bennaf 
dim yn *dymuno dy fod yn llwyddo 
ac yn iach, fel y mae dy enaid yn 
llwyddo. 

3 Canys mi a lawenychais yn 
fawr, pan ddaeth y brodyr, a thyst- 
iolaethu am dy wirionedd di, megis 
ag Pyr ydwyt yn rhodio mewn 
gwirionedd. 

4 Mwy llawenydd na hyn nid oes 
gennyf, sef cael clywed bod *fy 
mhlant yn rhodio mewn gwirionedd. 

5 Yr anwylyd, yr ydwyt yn gwneuth- 
ur yn ffyddlawn yr hyn yr ydwyt yn 
ei wneuthur tu ag at y brodyr, a 
thu ag at ddïeithriaid ; 

6 Y rhai a dystiolaethasant am dy 
gariad di ger bron yr eglwys: y 
rhai os hebryngi fel y gweddai i 
Dduw, da y gwnel. 

7 Canys er mwyn ei enw yr aeth- 
ant allan, heb gymmeryd dim gan 
y Cenhedloedd. 

8 Ni a ddylem gan hynny dderbyn 
y cyfryw rai, fel y byddom *gyd- 
gynnorthwywyr i'r gwirionedd. 


9 Mi a ysgrifenais at yr eglwys: 
eithr Diotrephes, yr hwn sydd yn 
chwennych y blaen yn eu plith 
hwy, ni dderbyn ddim o honom, 

10 O herwydd hyn, os deuaf, mi 
a ddygaf ar gôf ei weithredoedd y 
mae efe yn eu gwneuthur, gan wag- 
siarad i'n herbyn â geiriau drygion- 
us: ac heb fod yn foddlawn ar 
hynny, nid yw efe ei hun yn der- 
byn y brodyr; a'r rhai sydd yn 
ewyllysio, y mae yn eu gwahardd, 
ac yn eu bwrw allan o'r eglwys. 

ll Anwylyd, na ddilyn yr hyn 
sydd ddrwg, ond yr hyn sydd dda. 
* Yr hwn sydd yn gwneuthur daioni, 
o Dduw y mae: ond yr hwn sydd 
yn gwneuthur drygioni, ni welodd 
Dduw. 

12 Y mae i Demefrius air da gan 
bawb, a chan y gwirionedd ei hun: 
a ninnau Aefyd ein hunain ydym 
yn tystiolaethu; a chwi a wyddoch 
fod ein tystiolaeth ni yn wir. 

13 í Yr oedd gennyf lawer o beth- 
au i'w hysgrifenu, ond nid wyf yn 
chwennych ysgrifenu âg ingc a phin 
attat bi: 

14 Eithr gobeithio yr ydwyf gael 
dy weled ar fyrder, ac ni a ymddi- 
ddanwn * wyneb yn wyneb. 

15 Tangnefedd i ti. Y mae y 
cyfeillion i'B6h annerch. Annerch y 
cyfeillion wrth eu henwau. 





EPISTOL CYFFREDINOL 


JUDAS YR APOSTOL. 


Y mae yn-eu hannog â broffesu fydd Crêst yn 
ddianwadal: 4 bod gau-athrawon wedi ym- 
lusgo â mewn i'w hudo hwynt; a bod dialedd 
creulawn wedi eî ddarparu ŵ'w hathrawiaeth 
a'u cynheddfau melldigedig hwynt: 20 ond 
bod y rhaî duwiol, trwy gynnorthwy yr Ys- 

' pryd Glân, a thrwy weddïo ar Dduw, yn 
aUl 4 barhâu, ac $ gynnyddu mewn gras, ac 
i'w cadw eu hunaîn, ac â achub eraiU rhag 
maglau y twyllwyr hynny. 


UDAS, gwasanaethwr Iesu Grist, 
a brawd Iago, at y rhai a sanct- 


.5. | eiddiwyd gan Dduw Dad, ac Pa gad- 


wyd * yn Iesu Grist, ac a alwyd : 


1160 





2 Trugaredd i chwi, a thangneíf- 
edd, a chariad, a lïosoger. 

3 Anwylyd, pan roddais bob diw- 
ydrwydd ar ysgrifenu attoch am 
yr iachawdwriaeth gyffredinol, ang- 
henraid oedd i mi ysgrifenu at- 
toch, gan eich annog “i ymdrech 
ym mhlaid y ffydd, yr hon a rodded 
unwaith i'r saint. 

4 Canys y mae rhyw ddynion wedi 


ymlusgo i mewn, “y rhai a rag-or- |<Thuf?. 
deiniwyd er ys talm i'r farnedigaeth | Petr 2.8. 
hon; annuwiolion, * yn troi gras|xo 





Anno 
DOMINI 
Gwedi 90, 





d Ps, 01. 21. 
Es. 1, 16. 
l Petr 3. 
ll. 


elIoan 3, 
6, 9, 


f2 Ioan 12, 


9 Gr. ena 
wrth enau. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 66. 


c Phil, 1. Di 
1 Tim,1. 
18. a 6.12. 
2'Tim.d.T. 


e 2 Petr 2, 


Darlunio y gau-athrawon. 


_ Anno 
DOMIN1 
Cylch 66. 


f'Tit.l.16. 


Arglwydd, 
ein Har- 
lwydd 

esu Grist, 
E Num. 14. 
29, 37. 
a.26, 64, 
lIIeb. 3. 17, 
19. 


h Ioan 8.44, 
$ goruch- 
afiaeth, 


'|42Petr2.4. 


! Gen. 19, 
Deut. 29, 
23, 

2 Peir 2. 6. 


5 dîellhr. 


1 2 Peir 2. 
10. 
6 y rhaî hyn 


hŵn. 
1 arglwydd- 
iaeth. 


Dat. 12.7. 
o 2 Petr 2, 
ll 


9 cabledd, 
P Zech, 3. 2. 


g 2 Petr 2. 
12, 


t Matt. 16. 
a Eg, 7, 20. 


ein Duw ni i drythyllwch, ac fyn 
gwadu *yr unig Arglwydd Dduw, 
a'n Harglwydd Iesu Grist. 

5 Ewyllysio gan hynny yr ydwyf 
eich coffau chwi, gan eich bod 
unwaith yn gwybod hyn; i'r Ar- 
glwydd, wedi iddo waredu y bobl 
o dir yr Aipht, £ ddistrywio eil- 
waith y rhai ni chredasant. 

6 Yr angelion hefyd, y rhai ni 
chadwasant eu * dechreuad, eithr 
a adawsant eu trigfa eu hun, 'a 
gadwodd efe mewn cadwynau tra- 
gywyddol dan dywyllwch,i farn y 
dydd mawr. 

7 Megis y mae “ Sodom a_ Go- 
morrah, a'r dinasoedd ou ham- 
gylch mewn cyffelyb fodd a hwynt, 
wedi putteinio, a myned ar ol 
cnawd arall wedi eu gosod yn 
esampl, can ddïoddef dïaledd tân 
tragywyddol. 

8 !Yr un ffunud hefyd y mae y 
$breuddwydwyr hyn yn halogi y 
cnawd, yn dïystyru "llywodraeth, 
ac “yn cablu y rhai sydd mewn 
* awdurdod. 

9 Eithr " Michael yr arch-angel, 


[pan oedd efe, wrth ymddadleu â 


diafol, yn ymresymmu ynghylch 
corph Moses, *ni feiddiodd ' ddwyn 
barn 9gablaidd arno, eithr efe a 
Synedodd, P Cerydded yr Arglwydd 
ydi. 
10 Eithr y rhai hyn sydd yn cablu 
y pethau nis gwyddant: a pha beth- 
au bynnag y maent yn anianol, fel 
anifeiliaid direswm, yn eu gwybod, 
yn y rhai hynny ymlygru y maent. 
ll Gwae hwynt-hwy! oblegid hwy 


. |a gerddasant yn ffordd " Cain, “ac 


“a'u collwyd trwy dwyll gwobr Ba- 


'llaam, ac a'u difethwyd *y'ngwrth- 


ddywediad Core. 

12 "Y rhai hyn sydd frychau yn 
eich * cariad-wleddoedd chwi, yn 
cyd-wledda â chwi, yn ddïofn yn eu 
pesgi eu hunain: Jcymmylau di- 


. ]|ddwfr ydynt, a gylch-arweinir gan 


wyntoedd; prennau diflannedig, 
heb ffrwyth, dwywaith yn feirw, 
Z wedi eu diwreiddio ; 

13 *Tonnau cynddeiriog y môr, yn 
ewynnu allan eu cywilydd eu hun- 


110 


JUDAS. 


ain; sêr gwibiog, i'r rhaì y cadwyd 
niwl y tywyllwch yn dragywydd. 

14 Ac Enoch hefyd, Py seithfed 
o Adda, a brophwydodd am y rhai 
hyn, gan ddywedyd, Wele, “y mae 
yr Arglwydd yn dyfod gyd â 
myrddiwn o'i saint, 

15 I wneuthur barn yn erbyn 
pawb, ac i lwyr-argyhoeddi yr holl 
rai annuwiol o honynt am holl 
weithredoedd eu hannuwioldeb, y 
rhai a wnaethant hwy yn annuwiol, 
ac am yr holl eiriau “caledion, y 
rhai a lefarodd pechaduriaid an- 
nuwiol yn ei erbyn ef. 

16 Y rhai hyn sydd rwgnachwyr, 
tuchanwyr, yn cerdded yn ol eu 
chwantau eu hunain ; ac *y mae eu 
genau yn llefaru geiriau chwydd- 
edig, yn mawrygu wynebau dynion 
er mwyn budd. 

17 Eithr chwi, O rai anwyl, cof- 
iwch y geiriau a rag-ddywedwyd 
gan apostolion ein Harglwydd Iesu 
Grist; 

18 Ddywedyd o honynt i chwi, fy 
bydd yn yr amser diweddaf watwar- 
wyr, yn cerdded yn ol eu chwantau 
* annuwiol eu hunain. 

19 Y rhai hyn yw “y rhai sydd 
yn eu didoli eu hunain, * yn anian- 
ol, heb fod yr Yspryd ganddynt. 

20 Eithr chwychwi, anwylyd, gan 
eich adeiladu eich hunain ar eich 
sancteiddiaf ffydd, a gweddïo yn yr 
Yspryd Glân, 

91 Ymgedwch ynghariad Duw, 
gan ddisgwyl trugaredd ein Har- 
glwydd Iesu Grist i fywyd tragy- 
wyddol. 

22 A thrugarhêwch wrth rai, gan 
wneuthur rhagor : 

93 Eithr rhai 'cedwch *trwy ofn, 
gan ew cipio hwy allan or tân; 
gan gasâu hyd yn nod “y wisg a 
halogwyd gan y cnawd. 

24 !Eithr i'r hwn a ddichon eich 


cadw chwi yn ddigwymp, ach| 2 


gosod ger bron ei ogoniant ef yn 
ddifeius mewn gorfoledd, 

o5 mJI'r unig ddoeth Dduw, ein 
Hiachawdwr ni, y byddo gogoniant 
a mawredd, gallu ac awdurdod, yr 
awrhon ac yn dragywydd. Amen 


Ammog i barhâw yn y ffydd. 


Anno 
DOMINI 
Cylch 66. 


b Gen, 6. 18, 


c Dan. 7. 10. 
Zech. 14, 5, 
Matt. 25. 


lle 
2 Thess. 1, 
T. 


d 1 Sam. 2, 
Ps. 31. 18. 
a 94, 4, 
Mal, 9. 13. 


e2 Petr 2. 
18. 


fl Tim. & 


2Tim.3.l, 
2 Petr 3, 3, 


Ezec.14.7. 


lago 3. 15. 


1 Rhuf. 11, 


m Rhuf, 16. 
2 


i Os 
pen. 5. 10, 
a 20. 6. 





DATGUDDIAD 


SANT IOAN Y DIFINYDD, 


6 Ac an “gwnaeth ni yn fren- 
hinoedd ac yn offeiriaid i Dduw 


Jais wrth ei draed ef fel marw. Ac 


X efe a osododd ei law ddehau arnaf k Dan, 8.18. 














cystudd, ac " yn nheyrnas ac amyn- | Anno 
a OMHNI PE NNOD a“ ,, | edd Iesu Grist, oeddwn yn yr ue DOMINI 
4. Ioan yn ysgrifenu ei Ddatguddiad af saìth lio! 2 TD _ SG 
90. eglwys Asia, y rhaì a arwyddoccêir wrth | 2 etWIT Eamos, am air MUuwW, ac | | Rurs 
y saith ganhwyllbren aur. ” Dyfodiad | am dystiolaeth Iesu Grist. Lee 
Crist: 14 ei allu gogoneddus, a'î ardderch- 10 ?Yr oeddwn 1 yn yr yspryd MH — 
awgrwydd, ef. ar “ddydd yr Arglwydd ; ac a glyw- |" gn 69 
ATGUDDIAD Iesu Grist, yr | ais o'r tu oli mi lef fawr fel Uais |7 pen-4-2. 
hwn a roddes Duw iddo ef, ì | udgorn, a 21. 10. 
ddangos i'w wasanaethwyr y peth- | 11 Yn dywedyd, Mi yw Alpha ac [gmn 
au sydd raid eu dyfod i ben ar | Omega, y cyntaf a'r diweddaf: ar| Act 20.1 
apen.22. |fyrder; a “chan ddanfon trwy ei | hyn yr wyt yn ei weled, ysgrifena 
” angel, efe a'â hysbysodd i'w was- | mewn llyfr, a danfon i'r saith eglwys 
anaethwr Ioan : y rhai sydd yn Asia; i Ephesus, 
2 Yr hwn a dystiolaethodd air | ac i Smyrna, ac i Pergamus, ac i 
b1Cor.1.,6.| Duw, a "thystiolaeth Iesu Grist, | Thyatira, ac i Sardis, a. Philadel- | 
pe 692 |a'r holl bethau “a welodd. phia, a Laodicea. 
,.5t.* ,,| 3 “Dedwydd yw yr hwn sydd yn | _ 12 Ac mi a droais i weled y llef a 
ipen.22.7. | darllen, ar rhai sydd yn gwran- | lefarai wrthyf. Ac wedi i mi droi, mi 
daw geiriau y brophwydoliaeth hon, | a welais saith ganhwyllbren aur; 
ac yn cadw y pethau sydd yn ys- | 193 Ac y'nghanol y saith ganhwyll- 
eRhuf.13. | grifenedig ynddi: canys *yy mae yr | bren, *um tebyg i Fab y dyn, P wedi | “Eze,126. 
Iaso5.8. | Amser yn agos. ymwisgo â gwisg laes hyd ei draed, | a 0.16. 
Lm 4 WOAN at y saith eglwys sydd | ac “wedi ymwregysu ynghylch ei Ra ET 
yn Asia: Gras fyddo i chwi, | fronnau â gwregys aur. o pen. 15. 6. 
rExoi.3. |a thangnefedd, oddi wrth fyr hwn | 14 Ei ben ef a' wallt oedd |“Dnn.1.9. 
«is. _ |8ydd, “a'r hwn a_fu, ar hwn sydd | wŷnion fel gwlan, *cyn wŷnned a'r | *gwŷn fd 
seml |ar ddyfod; ac oddi wrth Py saith | eira; *a'i lygaid fel fflam dân ; e Dan, 10.6, 
»4.10.. | Yspryd sydd ger bron ei orsedd-| 15 fA'i draed yn debyg i bres| Mu 
256.  |faingc ef; coeth, megis yn llosgi mewn ffwrn ; | Ezec.1.7. 
iIoms.14.| 5 Ac oddi wrth Iesu Grist, yv | “a'i lais fel swn llawer o ddyfroedd. | & pen. 14. 2. 
We 1 | hwn yw y Tyst ffyddlawn, “y Cyn- | 16 Ac yr oedd ganddo yn ei law 
Cu. |taf-anedig o'r meirw, a !Thywysog | ddehau saith seren: ac "o'i enau “Es 9.2 | 
'pen. 17.4. | brenhinoedd y ddacar. Iddo ef yr | yr oedd cleddau llym dau-finiog yn | pen.2.19, 
mHep.9. | hwn a'n carodd ni, "ac a'n golchodd | dyfod allan: a'i wynebpryd fel yr | ais.15,2. 
l'iniu.|ni oddi wrth ein pechodau yn ei | haul yn disgleirio yn ei nerth. 
Sire. | Waed ei hun, 17 A 'phan welais ef, mi a syrth- |!Ezec1.2s. 
“LTim.6 |a'ij Dad ef; “iddo ef y byddo y | íì, gan ddywedyd wrthyf, Nac ofna; 

Heb1231.| gogoniant ar “gallu yn oes oes- | 'myfi yw y cyntaf a'r diweddaf; ye 
25.11. |0edd. Amen. 18 m 4'r hwn wyf fyw, ac a fâm | pen.2.8. 
ur | 7 P Wele, y mae efe yn dyfod gyd | farw; ac wele, byw ydwyf yn oes|" Mf 
"mi | âr cymmylau; a phob llygad ai | oesoedd, Amen; ac "y mae gennyf |" De 6.20. 
90.226.68.| cwel ef, ïe, 1y rhai a'i gwanasant | agoriadau uffern a marwolaeth. 
azech.12, |ef: a holl lwythau y ddaear a alar- |. 19 Ysgrifena y pethau a welaist, 

ïoan1937.| ant O'i blegid ef. Felly, Amen. a'r pethau sydd, a'r pethau a fydd 
'Es4L4 | 8 'Mi yw Alpha ac Omega, y | arolhyn; 

ad8. 10. dechreu ar diwedd, medd yr Ar-| 20 Dirgelwch y saith seren a wel- 

a2. |glwydd, *yr hwn sydd, a'r hwn | aist yn fy llaw ddehau, a'r saith 

'Md.4.s. |oedd, ar hwn sydd i ddyfod, yr | ganhwyllbren aur. Y saith seren, 

2195, |Hollalluog. 9 angelion y saith eglwys ydynt: |*Mal27 | 
*pn11.T.| 9 Myfi Ioan, yr hwn wyf hefyd | Pa'r saith ganhwyllbren a welaist, |PZecb.1.2. 
2Tim.1.3.| eich brawd, *a'ch cydymmaith mewn | y saith eglwys ydynt. Phil 2 l&| 





1162 


Y Uythyrau at eglwysi 


. Anno 
2 OMINT Pa belh a orc 


PENNOD IL. 


hymynîir eî ysgrifenu at angelion, 
hynny yw, gweinidogion, eglwysi 1 Ephesus, 
8 Smyrna, 12 Pergamus, 18 Thyatîra; a 
pha belh sydd ganmoladwy neu ddifygiol 
ynddynt. 


AT angel yr eglwys sydd yn Eph- 
esus, ysgrifena ; Y pethau hyn 
y mae *yr hwn sydd yn dal y 
saith seren yn ei law ddehau, yr 
hwn sydd yn rhodio y'nghanol y 
saith ganhwyllbren aur, yn eu dy- 
wedyd ; 

29 PMi a adwaen dy weithred- 
oedd di, a'th lafur, a'th amynedd, 
ac na elli oddef y rhai drwg: a 
ephrofi o honot y rhai sydd yn dy- 
wedyd eu bod yn apostolion, ac nid 
ydynt; a chael o honot hwynt yn 
gelwyddog : 

3 A thi a oddefaist, ac y mae 
amynedd gennyt, ac a gymmeraist 
boen er mwyn fy enw i, ac ni ddi- 
ffygiaist. 

4 Eithr y mae gennyf beth yn dy 
erbyn, am i ti ymadael â'th gariad 
cyntaf. 

5 Cofia gan hynny o ba le y syrth- 
iaist, ac edifarhâ, a gwna y gweith- 
redoedd cyntaf: ac “onid ê, yr wyf 
fi yn dyfod attat ti ar frys, ac mi a 
symmudaf dy ganhwyllbren di allan 
o'i le, oni edifarhôêi di. 

6 Ond hyn sydd gennyt ti, dy 
fod di yn casâu gweithredoedd *y 
Nicolaiaid, y rhai yr wyf fi hefyd 
yn eu casâu. 

7 fYr hwn sydd ganddo glust, 
. |gwrandawed pa beth y mae yr Ys- 
pryd yn ei ddywedyd wrth yr eg- 
lwysi; I'r hwn sydd yn gorchfygu, 
y rhoddaf iddo €fwytta o P bren y 
bywyd, yr hwn sydd ynghanol par- 
'|adwys Duw. 

8 Ac at angel yr eglwys sydd 
yn Smyrna, ysgrifena; Y pethau 
hyn y mae iy cyntaf a'r diweddaf, 
yr hwn a fu farw, ac sydd fyw, yn 
eu dywedyd ; 

9 FE Mi a adwaen dy weithredoedd 
di, a'th gystudd, arth dlodi, (eithr 


2.|lcyfoethog wyt) ac mi a adwaen 


gabledd y rhai sydd yn dywedyd 
eu bod yn Iuddewon, ac nid ydynt 
ond synagog Satan. 

10 Nac ofna ddim o'r pethau yr 
ydwyt i'w dïoddef. Wele, y cy- 
thraul a fwrw rai o honoch chwi 
i garchar, fel y'ch profer; a chwi 
a gewch gystudd ddeng niwrnod. 

Bydd ffyddlawn hyd angau, ac mi 
| a roddaf i ti "goron y bywyd. 


1163 


DATGUDDIAD, II. 


ll 9Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi; 
Yr hwn sydd yn gorchfygu, ni 
chaiff ddim niwed gan P yr ail farw- 
olaeth, 

12 $ Ac at angel yr eglwys sydd 
yn Pergamus, ysgrifena; Y peth- 
au hyn y mae “yr hwn sydd gan- 
ddo y cleddyf llym dau-finiog, yn 
eu dywedyd ; 

13 ' Mi a adwaen dy weithredoedd 
di, a pha le yr wyt yn trigo; se/ lle 
mae gorsedd-faingc Satan: ac yr 
wyt yn dal fy enw ìi, ac ni wedaist 
fy ffydd i, ïe, yn y dyddiau y bw 
Antipas yn ferthyr ffyddlawn i mi, 
yr hwn a laddwyd yn eich plith 
chwi, lle y mae Satan yn trigo. 

14 Eithr y mae gennyf ychydig 
bethau yn dy erbyn di, oblegid bod 
gennyt yno ra4 yn dal athrawiaeth 
" Balaam, yr hwn a ddysgodd i Ba- 
lac fwrw rhwystr ger bron meibion 
Israel, *i fwytta pethau wedi eu 
haberthu i eilunod, ac i odinebu. 

15 Felly y mae gennyt tithau 
hefyd ?a4 yn dal athrawiaeth "y 
Nicolaiaid, yr hyn beth yr wyf fi 
yn ei gasâu. 

16 Edifarhâ; ac os amgen, yr 
wyf fi yn dyfod attat ar frys, ac 
za ryfelaf ^yn eu herbyn hwynt â 
chleddyf fy ngenau. 

17 7? Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi; 
Tr hwn sydd yn gorchfygu, y 
rhoddaf iddo fwytta or manna 
cuddiedig, ac a roddaf iddo gar- 
reg wên, ac ar y garreg “ enw new- 
ydd wedi ei ysgrifenu, yr hwn nid 
edwyn neb, ond yr hwn sydd yn 
et dderbyn. 

18 TAc at angel yr eglwys sydd 
yn Thyatira, ysgrifena; Y pethau 
hyn y mae Mab Duw yn eu dy- 
wedyd, * yr hwn sydd ai lygaid 
fel fflam dân, aì draed yn debyg 
i bres coeth ; 

19 PMi a adwaen dy weithredoedd 
di, a'th gariad, a'th wasanaeth, a'th 
ffydd, ath amynedd di, *a'th weith- 
redoedd ; a bod y rhai diweddaf yn 
fwy na'r rhai cyntaf. 

20 Eithr y mae gennyf ychydig 
bethau yn dy erbyn, oblegid dy fod 
yn gadael i'r wraig honno *Jeze- 
bel, yr hon sydd yn ei galw ei hun 
yn brophwydes, ddysgu a thwyllo 
fy ngwasanaethwyr “i odinebu, ac 


Ephesus, Smyrna, &c. 


Anno 
DOMINI 
96. 





oad. 7, 17. 


Ppen.20, 14. 
a .2l.8, 


8 pen. 1, 16. 


r ad, 9, 


s Num. 24, 
l4,a 25.1. 
a ôl. 16. 


t ad. 20, 


u ad. 6. 


x Jôs, 1l.4, 
2 'Thess. 2, 


8. 
pen. 19,15, 
2l. 


2 â hwynt. 
7 ad. 7, 29, 


spen. o. 12. 
a lle 


apen,l. 4 
15. ; 


bad, 2, 


3a bod dy 
weilthned- 
oedd, diw- 
edduf yn 
Jwy na'r, 
&c, 


c1 Bren. 1& 
ol, 
2 bren,9.7. 


d ad, 14, 


Y llythyraw at eglwysi 


Anno 


DOMINI | . 
96. 


e Exod. a4. 
4 oddi wrth. 


5 oddî wrth. 


f] Sam, 16. 
1 Chron. 


pen. 20. 12, 


6 bwys, 


| hpen.3.1]. 


i Ioan 6. 29. 
a oan 9, 


| E Matt. 19. 


m2 Petr 1. 


pen. 22, 16, 
nad,7. 


8a pen. 1, 
WN 5 


b pen, 2, 2, 


cad, 19, 

& Matt. 24, 
42, 43, 
Luc 12.39, 
l 'Thesg, 6. 
2 Petr 3. 
pen, 16, 15. 


“i fwytta pethau wedi eu haberthu 
1 eilunod. 

21 Ac mi a roddais iddi amser i 
edifarhâu *am ei godineb; ac nid 


o. |edifarhaodd hi, 


22 Wele, yr wyf fi yn eì bwrw hi 
ar wely, a'r rhai sydd yn godinebu 
gyd â hi, i gystudd mawr, onid 
edifarhânt "am eu gweithredoedd. 

23 A'i phlant hi a laddaf â marw- 
olaeth : a'r holl eglwysi a gânt wyb- 
od mai fmyfi yw yr hwn sydd yn 
chwilio yr arennau a'r calonnau; 
ac $mi a roddaf i bob un o hon- 


vo. |0ch yn ol eich gweithredoedd. 


24 Eithr wrthych chwi yr wyf 


v.|yn dywedyd, ac wrth y lleill yn 
'[Thyatira, y sawl nid oes ganddynt 
'[y ddysgeidiaeth hon, a'r rhai ni 


adnabuant ddyfnderau Satan, fel y 
dywedant; Ni fwriaf arnoch “faich 
arall, 

25 Eithr ^yr hyn sydd gennych, 
deliwch hyd oni ddelwyf. 

26 A'r hwn sydd yn gorchfygu, ac 
yn cadw 'fy ngweithredoedd hyd y 
diwedd, mi a roddaf “iddo awdur- 
dod ar y cenhedloedd : 

27 ìAc efe au bugeilia hwy â 


.|gwïalen haiarn; fel llestri pridd y 
; '|dryllir hwynt: fel y derbyniais in- 
* |nau gan fy Nhad. 


28 Ac mi a roddaf iddo " y seren 
fore. 

29 "Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn eì ddywedyd wrth yr eglwysi. 

PENNOD III. 

2 Argyhoeddi angel eglwys Sardis, 9 a'i annog 
i edifarhâw; a'i fygwth oni edifarhâi, $ 
Angel eglwys Philadelphia. 10 yn cael ei 
ganmol am eî ddiwydrwydd a'$ amynedd. 
14 Angel Laodicea yn cael e$ geryddu am 
nad yw na brwd mac oer; 19 a'i rybuddio â 
fod yn fwy eî zêl. 20 Crist yn sefyll wrth y 
drws, ac yn cwro. 

AU at angel yr eglwys sydd yn 

Sardis, ysgrifena; Y pethau 
hyn y mae *yr hwn sydd a saith 

Yspryd Duw a'r saith seren gan- 

ddo, yn eu dywedyd ; PMi a adwaen 

dy weithredoedd di, oblegid y mae 
gennyt enw dy fod yn fyw, a marw 


ydwyt. 

2 Bydd wyliadwrus, a sicrhâ y 
pethau sydd yn ol, y rhai sydd bar- 
od i farw : canys ni chefais dy weith- 
redoedd yn gyflawn ger bron Duw. 

3 Cofia gan hynny pa fodd y der- 
byniaist ac y clywaist, a chadw, ac 
cedifarhâ. “Os tydi gan hynny ni 
wyli, mi a ddeuaf arnat ti fel lleidr, 


1164 


DATGUDDIAD, III. 


ac ni chei di wybod pa awr y deuaf 
attat. 

4 Eithr y mae gennyf ychydig 
enwau, ïe, yn Sardis, y rhai ni *hal- 
ogasant eu dillad ; a hwy a rodiant 
gyd â mi mewn d4llad gwynion: 
oblegid teilwng ydynt. 

5 Yr hwn sydd yn gorchfygu, 
£hwnnw a wisgir mewn dillad gwŷn- 
ion; ac ni ^ ddileaf ei enw ef allan 
o ì]yfr y bywyd, ond “mi a gyffesaf 
ei enw ef ger bron fy Nhad, a cher 
bron ei angelion ef, 

6 !Yr hwn sydd ganddo glust, 

gwrandawed beth y mae yr Yspryd 
yn eì ddywedyd wrth yr eglwysi. 
'7 Y Ac at angel yr eglwys sydd 
yn Philadelphia, ysgrifena; Y peth- 
au hyn y mae y Sanctaidd, "y Cy- 
wir, yn eu dywedyd, "yr hwn sydd 
ganddo agoriad Dafydd, yr hwn 
sydd yn agoryd, ac nid yw neb 
yn cau; ac 9yn cau, ac nid yw 
neb yn agoryd ; 

8 P Mi a adwaen dy weithredoedd: 
wele, rhoddais ger dy fron ddrws 
agored, ac ni ddichon neb ei gau: 
canys y mae gennyt ychydig nerth, 
a thi a gedwaist fy ngair, ac ni 
wedaist fy enw. 

9 Wele, mi a wnaf “iddynt hwy 
O synagog Satan, y rhai sydd yn 
dywedyd eu bod yn Iuddewon, ac 
nid ydynt, ond dywedyd celwydd 

maent; wele, meddaf, " gwnaf 
iddynt ddyfod ac addoli o flaen dy 
draed, a gwybod fy mod i yn dy 
garu di. 

10 O achos cadw o honot air fy 
amynedd i, *minnau a'th gadwaf di 
oddi wrth awr y brofedigaeth, yr 
hon a ddaw ar yr holl fyd, i brofi 
y rhai sydd yn trigo ar y ddaear, 

ll Wele, *yr wyf yn dyfod ar 
frys; "dal yr hyn sydd gennyt, fel 
na ddygo neb dy goron di. 

12 Yr hwn sydd yn gorchfygu, 
mi ai gwnaf ef *yn golofn yn 
nheml fy Nuw i, ac allan nid â 


Sardis, Philadelphia, 


Anno 
DOMINI 
96. 


e Judas 23, 


E ad. 18. 
h Exod. 32. 


2. 
Ps. 69, 28, 
i Phil. 4. 3. 


Luc 1. 39. 
pen, 1. 18, 


o Job 12, 
14. 


Pad. 1, 


9 pen. 2. 9, 


r Es. 49, 23, 
8, 60, 14, 


s 2 Petr 2. 9, 


t Phil, 4, 5, 
pen. l. ô. 
a 22.1, 12. 

u pen. 2, 25. 


x]l Bren.T. 
2. 


efe mwyach: ac 'mi a_ysgrifenaf|7en.?.1r. 


arno ef enw fy Nuw i, ac enw 
dinas fy Nuw ì, yr hon ydyw Je- 
rusalem “newydd, yr hon sydd yn 
disgyn o'r nef oddi wrth fy Nuw 
1: ac mê a ysgrifenaf arno ef fy 
enw newydd i, 

13 aYr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Ys- 
pryd yn ei ddywedyd wrth yr eg- 
lwysi. 

14 1 Ac at angel “eglwys y Laodi- 


a22,4, 


z Gal, 4. 26, 
Heb.12,22, 
pen. 2]. 2, 
10, 


Ê 
Ŵ 


2 yr eglwys 
yn Lao- 


dicea. 


a Laodicea. 


4 pen, 2. 2. 


1 Cor. 4. 8. 


|1Es.55.1. 
Matt. 13. 
1 44. a 25.9, 
E 2 Cor, 6. 3, 
pen. 6. 11, 
aT. 19, 
a 16. 15, 
a l9,S, 


'h Job 5.17. 
Diar.3.11, 


12. 
Heb. 12. 5, 
Iago 1, 12, 


î Can. 5. 2. 
Ioan 14,23, 


k sg 19, 


Luc 22, 30, 
l Oor. 6. 2. 
2 Tim. 2 


pen. 2, 2 
7 ô 


ì pen. 2.7. 


| a pen, 1, 10, 


2 gwneuth- 
ur. 


cEzec.1.20. 
a i0.l, 


y | ceaid, ysgrifena; Y pethau hyn y 


mae Amen yn eu dywedyd, Py Tyst 

ffyddlawn a chywir, “dechreuad cre- 

adigaeth Duw ; 

15 1Mi a adwaen dy weithred- 
oedd di, nad ydwyt nac oer na 
brwd: mi a fynnwn pe bait oer 
neu frwd. 

16 Felly, am dy fod yn glaiar, ac 
nid yn oer nac yn frwd, mi ath 
chwydaf di allan o'm genau: 

l7 Oblegid dy fod yn dywedyd, 
“Goludog wyf, ac mi a gyfoethogais, 
ac nid oes arnaf eisieu dim ; ac ni 
wyddost dy fod yn druan, ac yn 
resynol, ac yn dlawd, ac yn ddall, 
ac yn noeth. 

18 Yr wyf yn dy gynghori 'i brynu 
gennyf fi aur wedi ei buro trwy 
dân, fel y'th gyfoethoger; a “dillad 
gwŷnion, fel y'th wisger, ac fe nad 
ymddangoso gwarth dy noethder 
di; ira hefyd dy lygaid âg eli llyg- 
aid, fel y gwelech. 

19 ^Yr wyf fi yn argyhoeddi, ac 
yn ceryddu y sawl yr wyf yn eu 
caru: am hynny bydded gennyt 
zêl, ac edifarhâ, 

20 Wele, yr wyf yn sefyll wrth 
y drws, ac yn curo: os clyw neb 
fy llais i, ac agoryd y drws, !mi a 
ddeuaf i mewn atto ef, ac a swp- 
peraf gyd âg ef, ac yntau gyd â 
minnau, 

21 Yr hwn sydd yn gorchfygu, 
Erhoddaf iddo ef eistedd gyd â 
mi ar fy ngorsedd-fainge, megis 
y gorchfygais innau, ac yr eistedd- 
ais gyd â'm Tad ar ei orsedd- 
faingc ef. 

29 ! Yr hwn sydd ganddo glust, 
gwrandawed beth y mae yr Ys- 
pryd yn ei ddywedyd wrth .yr eg- 
lwysi. 

PENNOD IV. 

2 Ioan yn gweled gorsedd-faingc Dun yn y nef 
4 y pedwar henuriad ar hugain: 6y pedwar 
anifail yn Uawn Uygaid ym mlaen ac yn ol: 
10 yr henuriaid yn bwrw 4 lawr eu coronau, 


ac yn addoli yr hwn oedd yn eistedd ar yr 
orsedd-faingc, 


R ol y pethau hyn yr edrych- 
ais; ac wele ddrws wedi ei 
agoryd yn y nef: a'r llais * cyntaf 
a glywais oedd fel (//ais udgorn 
m ymddiddan â mi, gan ddywedyd, 
ring i fynu yma, a mi a ddang- 
osaf I fi y pethau sydd raìd eu 
2 bod ar ol hyn. 
2 Ac yn y man Pyr oeddwn yn 
yr yspryd: ac wele, “yr oedd gor- 


1165 


DATGUDDIAD, IV. 


sedd-faingc wedi eì gosod yn 
nef, ac 44 yn eistedd ar yr orsedd- 
faingc. 

3 A'r hwn oedd yn eistedd oedd 
yn debyg yr olwg arno i faen Jas- 
pis a sardin: ac y7 oedd enfys o 
amgylch yr orsedd-faingc, yn debyg 
yr olwg arno i smaragdus, 

4 Ac ynghylch yr orsedd-faingc 
yr oedd pedair gorsedd-faingc ar 
hugain: ac ar y gorsedd-feingc- 
iau y gwelais bedwar henuriad ar 
hugain yn eistedd, î wedi eu gwisgo 
mewn dillad gwŷnion; ac yr oedd 
ganddynt ar eu pennau goronau 
aur. 

5 Ac yr oedd yn dyfod allan o'r 
orsedd-faingc *fellt, a tharanau, a 
lleisiau: ac 47 oedd, saith o lampau 
tân yn llosgi ger bron yr orsedd- 
faingc, y rhai yw fsaith Yspryd 
Duw. 

6 Ac o flaen yr orsedd-faingc 4 
ydoedd “môr o wydr, yn debyg i 
“*grystal: ac y'nghanol yr orsedd- 
faingc, ac ynghylch yr orsedd- 
faingc, yr oedd pedwar anifail yn 
llawn o lygaid o'r tu blaen ac or 
tu ol. 

7 A'r Panifail cyntaf oedd debyg 
ì lew, ar ail anifail yn debyg i 
lo, a'r trydydd anifail oedd ganddo 


wyneb fel dyn, a'r pedwerydd anif-| 


ail oedd, debyg i eryr yn ehedeg. : 

8 A'r pedwar anifail oedd gan- 
ddynt, bob un o honynt, chwech 
o adenydd o'w hamgylch; ac yr 
ocddynt oddi fewn yn llawn llyg- 
aid: ac nid *oeddynt yn gorphwys 
ddydd a nos, gan ddywedyd, “Sanct, 
Sanct, Sanct, Arglwydd Dduw Holl- 
alluog, ìyr hwn oedd, a'r hwn sydd, 
a'r hwn sydd ìi ddyfod. 

9 A phan fyddo yr anifeiliaid yn 
rhoddi gogoniant, ac anrhydedd, a 
dïolch, i'r hwn oedd yn eistedd ar 
yr orsedd-faingc, yr hwn sydd yn 
byw yn oes oesoedd, 

10 Y mae y pedwar henuriad ar 
hugain yn syrthio ger bron yr 
hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd- 
faingc, ac yn addoli yr hwn sydd 
yn byw yn oes oesoedd, ac yn 
bwrw eu coronau ger bron yr or- 
sedd-faingce, gan ddywedyd, 

ll mTeilwng wyt, O Arglwydd, 
i dderbyn gogoniant, ac anrhyd- 
edd, a gallu: canys fi a gre- 
aist bob peth, ac o herwydd dy 
ewyllys di y maent, ac y crêwyd 
hwynt. 


Y pedwar anifail. 


Anno 
DOMINI 
96. 





epen. 16. 18, 


| fpen. 1.4, 
& 5. 6. 


& pen. 15. 2, 
$ risial, 


h Edrych 
Ezec. 1.10, 
& 10. 14, 


1 Es, 6. 2, 


4Gr. og 
gorphwys- 
Ja iddynl, 
&c. 

k Es. 6. 3. 

ì pen. l. 4, 

.ll,u7. 


m pen, 6. 12, 


Y llyfr seliedig. 


Anno 
DOMINI 
96. 


a Ezec. 2.10. 


2 ar y fs 
cefn. 


B fawr, 


bad.13. 


c Gen, 49, 9, 
10. 


d Es. 11. 1, 
pen. 22, 16, 


e Ioan 1,29, 


». 
1Petr1,19, 


f Zech. 3, 9, 
a4.10. 
Epen. 4. 5, 


* pen, l4, 2. 
i Ps, 141]. 2. 
pen. 8. 3, 4 


k Ps, 40, 3, 
pen. 14. 3. 
I pen. 4, 11, 


4 a thafod. 
n Exod. 19, 


1 Petr UA 

6,9. TY 
en. l. 6. 
mn. 6. 


. |ac man p 
. |dy waed, allan o bob llwyth, *ac 
* liaith, a phobl, a chenedl ; 


PENNOD V. 

1 Y llyfr wedi ei selio & saith sêl; 9 yr hwn yr 
oedd yr Oen a laddesid yn unig yn deilwng 
âê'w agoryd. 12 Yr hemwriaid o ran hynny 
yn eî foliannu ef, 9 ac yn cyfaddef maî efe 
a'u prynasai hwy â'i waed. 

CO mi a welais yn neheulaw yr 
hwn oedd yn eistedd ar yr or- 
sedd-faingc, * lyfr wedi ei ysgrifenu 
oddi fewn ac “oddi allan, wedi ei 
selio â saith sêl. 

2 Ac mi a welais angel cryf yn 
cyhoeddi â llef “uchel, Pwy sydd 
deilwng i agoryd y llyfr, ac ì ddat- 
tod ei seliau ef? 

3 Ac nid oedd neb "yn y nef, 
nac yn y ddaear, na than y ddaear, 
yn gallu agoryd y llyfr, nac edrych 
arno, 

4 Ac mi a wylais lawer, o achos na 
chaed neb yn deilwng 1 agoryd ac i 
ddarllen y llyfr, nac i edrych arno. 

5 Ac un o'r henuriaid a ddywed- 
odd wrthyf, Nac wyla: wele, “y 
Llew yr hwn sydd o lwyth Juda, 
1 Gwreiddyn Dafydd, a. orchfygodd 
i agoryd y llyfr, ac i ddattod ei 
saith sêl ef. 

6 Ac mi a edrychais; ac wele, 
ynghanol yr orsedd-faingc a'r ped- 
war anifail, ac ynghanol yr hen- 
uriaid, yr oedd *“ Oen yn sefyll 
megis wedi ei ladd, a chanddo saith 
gorn, a fsaith lygad, y rhai ydyw 
“saith Yspryd Duw, wedi eu dan- 
fon allan i'r holl ddaear. 

7 Ac efe a ddaeth, ac a gymmerth 
y llyfr o ddeheulaw yr hwn oedd 
yn eistedd ar yr orsedd-faingoe. 


8 A phan gymmerth efe y llyfr, 


y pedwar anifail a'r pedwar hen- 
uriad ar hugain a syrthiasant ger 
bron yr Oen; a chan bob un o 
honynt yr oedd telynau, a phïalau 
aur yn llawn o arogl-darth, 'y rhai 
ydyw gweddïau y saint. 

9 A Ehwy a_ganasant ganiad new- 
ydd, gan ddywedyd, !Teilwng wyt 
6i i gymmeryd y llyfr, aci agoryd 
ei seliau ef: oblegid tì a laddwyd, 
aist ni ìi Dduw tr 


l0 "Ac an gwnaethost ni i'n 
Duw ni, yn frenhinoedd, ac yn 
offeiriaid: ac ni a deyrnaswn ar 
y ddaear. 

ll Ac mi a edrychais, ac a glyw- 
ais lais angelion lawer ynghylch 
yr orsedd-faingc, a'r anifeiliaid, a'r 
henuriaid: a'u rhifedi hwynt oedd 


1166 


DATGUDDIAD, V. 


Agoryd y seliau. 


ofyrddiynau o fyrddiynau, a_mil- 
oedd o filoedd ; 

12 Yn dywedyd â llef *uchel, PTeil- 
wng yw yr Oen, yr hwn a ladd- 
wyd, i dderbyn gallu, a_ chyfoeth, 
a doethineb, a chadernid, ac an- 
rhydedd, a gogoniant, a bendith. 

13 A “phob creadur a'r sydd yn 
y nef, ac ar y ddaear, a than y 
ddaear, a'r pethau sydd yn y môr, 
ac oll ar sydd ynddynt, a glywais 
i yn dywedyd, 'I'r hwn sydd yn 
eistedd ar yr orsedd-faingw, ac i'r 
Oen, y byddo y fendith, a'r an- 
rhydedd, a'r gogoniant, a'r gallu, 
yn oes oesoedd. 

14 A'r pedwar anifail a ddywedas- 
ant, Amen. A'r pedwar henuriad 
ar hugain a syrthiasant i lawr, 
ac a addolasant yr hwn sydd yn 
byw yn oes oesoedd. 


PENNOD VI. 

1 Agoryd y seliau, y naill ar ol y UaU; a pha 
beth a ddigwyddodd ar hynny: yr hyn 
sydd yn cynnwys prophwydoliaelh hyd, ddîuw- 
edd y byd. 

Av mi a welais pan agorodd yr 

Oen un o'r seliau, ac mi a 
glywais un o'r pedwar anifail yn 

dywedyd, fel trwst taran, Tyred, a 

gwel. 

2 Ac mi a welais; ac wele * farch 
gwŷn: ar hwn oedd yn eistedd 
arno, a bwa ganddo; a rhoddwyd 
iddo goron: ac efe a aeth allan 
yn gorchfygu, ac i orchfygu. 

3 A phan agorodd efe yr ail sêl, 
mi a glywais yr ail anifail yn dy- 
wedyd, Tyred, a gwel. 

4 Ac fe aeth allan farch arall, 
un coch : ar hwn oedd yn eistedd 
arno, y rhoddwyd iddo gymmeryd 
heddwch oddi ar y ddaear, fel y 
lladdent eu gilydd: a rhoddwyd 
iddo ef gleddyf mawr. 

5 A phan agorodd efe y dryd- 
edd sêl, mi a glywais y trydydd 
anifail yn dywedyd, Tyred, a gwel. 
Ac mi a welais; ac wele farch du: 
ar hwn oedd yn eistedd arno, a 
chlorian ganddo yn ei law. 

6 Ac mi a glywais lais y'nghanol y 
pedwar anifail, yn dywedyd, “Mesur 
o wenith er ceiniog, a thri mesur 
o haidd er ceiniog; Par olew ar 
gwin, na wna niwed iddynt. 

7 A phan agorodd efe y bed- 
waredd sêl, mi a glywais lais y 
pedwerydd anifail yn dywedyd, 
Tyred, a gwel. 

8 Ac mi a edrychais; ac wele 


o Dan, 7. 10. 
iIeb. 12,22, 

5 fawr, 

P pen. 4. 11. 


1Phil.2.10. 


ad. o. 


r] Chron. 
299.11. 
l Tim, 6. 
pen. 1, 6. 









a Zech. 6. 3. 
pen, 19. 11. 


2 Choiniz 
â arwydd- 
occâ fesur 
yn cyn- 
nwys un 
pint gwin, 
a, saith 


b pen. 9. 4, 





Agoryd y seliau. 


farch * gwelw-las: ac enw yr hwn 
oedd yn eistedd arno oedd Marw- 
olaeth; ac yr oedd Uffern yn 
canlyn gyd âc ef. A rhoddwyd 
* iddynt awdurdod ar y bedwaredd 
ran oTr ddaear, i ladd â chleddyf, 
ac â newyn, ac â marwolaeth, ac 
â bwystfilod y ddaear. 

9 A phan agorodd efe y bummed 


Anno 
DOMINI 
96 


8 gwŷnlas. 


epen, 8.3. |sôl, mi a welais “dan yr allor “en- 
al4.1$. /eidiau y rhai a laddesid *am air 
d pen. 20. 4 


sen. 1.9. | Duw, ac am fy dystiolaeth oedd 
f pen. 19.10. ganddynt. 
5 fawr. 10 A hwy a lefasant â llef * uchel, 
sEdrych gan ddywedyd, £Pa hyd, Arglwydd, 
'” '|sanctaidd a chywir, nad ydwyt yn 
barnu ac yn dïal ein gwaed nì ar 
y rhai sydd yn trigo ar y ddaear? 
“|l A ynau gwŷnion a roed i 
bob un o honynt; a dywedwyd 
wrthynt, ar iddynt orphwys etto 
ychydig amser, hyd oni chyflawnid 
rhif eu cyd-weision a'u brodyr, y 
rhai oedd i gael eu lladd, megis ag 
y cawsent hwythau. 
12 Ac mi a edrychais pan agor- 
odd efe y chweched sêl; ac wele, 
1goel2.10, bu daear-gryn mawr; 'ar haul a 

Mat.24. aeth yn ddu fel sachlen flew, a'r 
Act.2.20. lleuad a aeth fel gwaed ; 

13 A sêr y nef a syrthiasant ar 
y ddaear, fel y mae y ffigysbren 
yn bwrw ei ffigys gleision, pan ei 
hysgydwer gan wynt mawr. 

]4 “ A'r nef a aeth heibio fel 
llyfr wedi eì blygu ynghyd; a 
iJer293. || phob mynydd ac ynys a sym- 
pen, 16.20. |mudwyd allan o'u lleoedd. 

15 A brenhinoedd y ddaear, a'r 
gwŷr mawr, a'r cyfoethogion, a'r 
pen-capteniaid, a'r gwŷr cedyrn, a 
|phob gwr caeth, a phob gwr rhydd, 
ma ymguddiasant yn yr ogofeydd, 
ac ynghreigiau y mynyddoedd ; 
Hos108| 16 " Ac a ddywedasant wrth y 
pen.9.6. |mynyddoedd a'r creigiau, Syrth- 

iwch arnom ni, a chuddiwch ni o 
ŵydd yr hwn sydd yn eistedd ar 
yr orsedd-faingce, ac oddi wrth lid 
yr Oen ; 

17 Canys daeth dydd mawr ei 
ddigter ef; a phwy a ddichon 
sefyll? 


k Eg, 21, 4, 


m Es, 2, 19, 


PENNOD VII 


9 Angel yn selio gwasanaethwyr Duw yn ew 
talcennau. 4 Nifer y rhaî a seliwyd: o 
lwythaw Israel rhifedi hysbysol: O o bob 
cenhedloedd eraiU tyrfa aneirif, y rhaî sydd 
yn sefyll ger bron yr orsedd-faìngc, a gynau 
gwynion am danynt, ac a phalmwydd yn eu 
dwylaw. 14 Bod eu gynau wedî eu golchi 
y'ngwaed yr Oen. 


1167 


DATGUDDIAD, VII. 


Selio gwasanaetliwyr Dww. 





ya ar ol y pethau hyn, mi a 
welais bedwar angel yn sefyll 
ar bedair congl y ddaear, yn dal 
pedwar gwynt y ddaear, fel na 
chwythai y gwynt ar y ddaear, nac 
ar y môr, nac ar un pren. 

2 Ac mi a welais angel arall 
dyfod i fynu oddi wrth godiad haul, 
a sêl y Duw byw ganddo. Ac efe 
a lefodd â llef “uchel ar y pedwar 
angel, i'r rhai y rhoddasid gallu 
1 ddrygu y ddaear a'r môr, 

3 Gan ddywedyd, *Na ddrygwch 
y ddaear, na'r môr, na'r prennau, 
nes darfod i ni Pselio gwasanaeth- 
wyr ein Duw ni yn eu talcennau. 

4 Ac mi a glywais nifer y rhai 
a seliwyd: yr oedd wedi eu selio 
gant a phedair a deugain o filoedd 
o holl lwythau meibion Israel. 

5 O lwyth Juda yr oedd deu- 
ddeng mil wedi eu selio. O lwyth 
Reuben 147 oedd deuddeng mil wedi 
eu selio. O lwyth Gad yr oedd 
deuddeng mil wedi eu selio. 

6 O lwyth Aser yr oedd deuddeng 
mil wedi eu selio. O lwyth Neph- 
thali yr oedd deuddeng mil wedi 
eu selio. O lwyth Manasses yr oedd 
deuddeng mil wedi eu selio. 

7 O lwyth Simeon yr oedd deu- 
ddeng mil wedi eu selio. O lwyth 
Lefi yr oedd deuddeng mil wedi 
eu selio. O lwyth Issachar yr oedd 
deuddeng mil wedi eu selio. 

8 O lwyth Zabulon yr oedd deu- 
ddeng mil wedi eu selio. O lwyth 
Joseph 4r oedd deuddeng mil wedi 
eu selio. O lwyth Benjamin yr 
oedd deuddeng mil wedi eu selio. 

9 Wedi hyn mi a edrychai&; ac 
wele dyrfa fawr, yr hon ni allai 
neb ei rhifo, o bob cenedl, a llwyth- 


au, a phobloedd, *ac ieithoedd, yn |sa. 


sefyll ger bron yr orsedd-faingc, a 
cher bron yr Oen, “wedi eu gwisgo 
mewn gynau gwŷnion, a phalm- 
wydd yn eu dwylaw; 

10 Ac yn llefain â llef * uchel, 
gan ddywedyd, 4 Iachawdwriaeth 
i'n Duw ni, yr hwn sydd yn eistedd 
ar yr orsedd-faingc, ac i'r Oen. 

11 A'r holl angelion a safasant o 
amgylch yr orsedd-faingc, a'r henur- 
iaid, a'r pedwar anifail, ac a syrth- 
iasant ger bron yr orsedd-faingc 
ar eu hwynebau, ac a addolasant 
Dduw, 

12 Gan ddywedyd, Amen: Y fen- 
dith, a'r gogoniant, a'r doethineb, 
a'r dïolch, a'r anrhydedd, a'r gallu, 


Anno 
DOMINI 
96. 





2fawr. 


a pen, 6. 6. 
a9.â, 


b Ezec, 9. 4, 
pen, 14. 1, 


Jer.5. 93. 
Hos. 13, 4, 





Anno 
DOMINI 
6. 





S$ esyd eî 
babell ar- 
mynt, neu, 
trostynt, 


Ioan10.11. 


2 dista^w- 
rwydd. 


9 y rhoddai 
at weddïau. 
â pen. 6. 8. 


b Ps, 141. 2. 
Lucl, 10 


4 ar y. 
cpen.16. 18. 


A goryd y seithfed sôl. 


vr nerth, a fyddo i'n Duw ni yn 
oes oesoedd, Amen. 

13 Ac un o'r henuriaid a attebodd, 
gan ddywedyd wrthyf, Pwy ydyw 
y rhai hyn sydd wedi eu gwisgo 
“mewn gynau gwŷnion? ac o ba le 
y daethant? 

l4 Ac mi a ddywedais wrtho ef, 
Arglwydd, ti a wyddost, Ac efe 
a ddywedodd wrthyf, Y rhai hyn 
yw y rhai a ddaethant allan or 


cystudd mawr, ac fa olchasant eu 
T|gynau, ac a'u cannasant hwy yng 


ngwaed yr Oen. 

15 O herwydd hynny y maent ger 
bron gorsedd-faingc Duw, ac yn ei 
wasanaethu ef ddydd a nos yn ei 
deml: a'r hwn sydd yn eistedd ar 
yr orsedd-faingc £a 5drig yn eu 
plith hwynt. 

16 PNi fydd arnynt na newyn 
mwyach, na syched mwyach ; ac 'ni 


ddisgyn arnynt nar haul, na dim 


gwres. 
17 Oblegid yr Oen, yr hwn sydd 


x »s.23.1. | ynghanol yr orsedd-faingc, “a'u bu- 


geilia hwynt, ac a'u harwain hwynt 
at ffynhonnau €bywiol o ddyfroedd: 
a Duw a sych ymaith bob deigr 


* |oddi wrth eu llygaid hwynt. 


PENNOD VIII. 
1 Wrth agoryd y seithfed sêl, 2 y rhoddwyd 
saith o udgyrn î saith o angelion, 6 Pedwar 
o honynt yn udganu â'u hudgyrn; a phliau 
mawr yn canlyn. 9 Angel aral yn rhoddi 
arogl-darth al weddïau y saint ar yr allor 
aur, 


APHHAN agorodd efe y seithfed 
sêl, yr ydoedd “gosteg yn y 
nef megis dros hanner awr. 

2 Ac mi a welais y saith angel y 
rhai oedd yn sefyll ger bron Duw: 
a rhoddwyd iddynt saith o udgyrn, 

3 Ac angel arall a ddaeth, ac a 
safodd ger bron yr allor, a_thus- 
ser aur ganddo: a rhoddwyd iddo 
arogl-darth lawer, fel *yr offrym- 
mai e/ gyd â “gweddïau yr holl 
saint ar yr allor aur, yr hon oedd 
ger bron yr orsedd-faingc. 

4 Ac fe aeth ?mwg yr arogl-darth 


'|gyd â gweddïau y saint, o law yr 


angel i fynu ger bron Duw. 

5 A'r angel a gymmerth y thus- 
ser, ac a'i llanwodd hi o dân yr 
allor, ac a'i bwriodd *i'r ddaear: 
a,<bu lleisiau, a tharanau, a mellt, 
a daear-gryn. 

6 A'r saith angel, y rhai oedd ar 
saith udgorn ganddynt, a ymbarot- 
toisant i udganu, 


DATGUDDIAD, VIII. 


7 A'r angel cyntaf a udganodd ; 
a bu cenllysg a thân wedi eu 
cymmysgu â gwaed, a hwy a fwr- 
iwyd i'r ddaear: a thraian y *pren- 
nau a losgwyd, a'r holl laswellt a 
losgwyd. 

8 A'r ail angel a udganodd; a 
megis mynydd mawr yn llosgi gan 
dân a fwriwyd i'r môr: a thraian y 
môr a aeth yn waed ; 

9 A bu farw traian y creaduriaid 
y rhai oedd yn y môr, ac a byw 
ynddynt; a thraian y llongau a 
ddinystriwyd. 

10 A'r trydydd angel a udganodd ; 
a syrthiodd o'r nef seren fawr yn 
llosgi fel lamp, a hi a syrthiodd ar 
draian yr afonydd, ac ar ffynhon- 
nau y dyfroedd ; 

ll Ac enw y seren a elwir Werm- 
od: ac aeth traian y dyfroedd yn 
wermod; a llawer o ddynion a fu- 
ant feirw gan y dyfroedd, oblegid 
eu myned yn chwerwon. 

12 A'r pedwerydd angel a udgan- 
odd; a tharawyd traian yr haul, a 
thraian y lleuad, a thraian y sêr; 
fel y tywyllwyd eu traian hwynt, 
ac ni lewyrchodd y dydd ei draian, 
a'r nos yr un ffunud. 

13 Ac mi a edrychais, ac a glyw- 
ais angel yn ehedeg ynghauol y 
nef, gan ddywedyd â llef uchel, 
Gwae, gwae, gwae, i'r rhai sydd yn 
trizo ar y ddaear, rhag lleisiau er- 
aill udgorn y tri angel, y rhai sydd 
etto i udganu ! 


PENNOD IX. 


l Seren yn syrthio o'r nef, wrth udgamu o'r 
pummed angel, â'r hwn y rhoddwyd agoriad 
y pwll heb waelod: 2 yniau yn agoryd y 
pwll, a locustiaid fel ysgorpionau yn dyfod 
allan. 12 Y mae y wae gyntaf wedi myned 
heibio. 13 Y chweched udgorn yn canu: 14 a 
gollwng pedwar angel yn rhydd, y rhaî oedd 
wed eu rhwymo. 


AR pummed angel a udganodd ; 
ac mi a welais seren yn syrthio 
o'r nef i'r ddaear: a rhoddwyd iddo 
ef agoriad *y pydew heb waelod. 

2 Ac efe a agorodd y pydew heb 
waelod ; a chododd mwg o'r pyd- 
ew, fel mwg fífwrn fawr: a thy- 
wyllwyd yr haul a'r awyr gan fwg 
y pydew. 

3 Ac Or mwg y daeth allan lo- 
custiaid ar y ddaear; a rhoddwyd 
awdurdod iddynt, fel y mae gan 
ysgorpionau y ddaear awdurdod. 

4 A dywedwyd wrthynt, *na wnaent 
niwed i laswellt y ddaear, nac i 
ddim gwyrddlas, nac i un pren; 


Y pydew diwaelod. 


Anno 
DOMINI 
96. 





5 ddaeâr. 


6fowr. 


& Luc 8. 31, 
pen. 17. 8, 
ad, o 11. 


b pen. 6. 6. 





1168 


Y chwcched angel yn canu. 


Anno 


ond yn unig iT dynion oedd heb 


DOMINI|csô] Duw yn eu talcennau, 


6 pen. 7. 9. 
fedrych 


xod. 12. 


5 A rhoddwyd iddynt na laddent 
hwynt, ond bod iddynt eu blino 


2. bwy bìm mis: ac y byddai eu 


Ezec. 9. 


d Job 3. 21. 
Es. 2, 19. 
pen, 6. 16, 


e Joel 2, â, 


f Joel l. 6. 


Ead.l. 


2 Sef, din- 
ystrydd. 
h pen. 8. 13. 


ô dros, 


î Pas. 68. 17. 
Dan, 7. 10. 


gofid hwy fel gofid oddi wrth ys- 


'gorpion, pan ddarfyddai iddi frathu 
d 


yn. 

6 Ac yn y dyddiau hynny $4 y cais 
dynion farwolaeth, ac nis cânt; ac 
a chwennychant farw, a marwol- 
aeth a gilia oddi wrthynt. 

7 A *dull y locustiaid oedd debyg 
i feirch wedi eu parottôi i ryfel; 
ac yr oedd ar eu pennau megis 
coronau yn debyg i aur, a'u hwyn- 
ebau fel wynebau dynion. 

8 A gwall&b oedd ganddynt fel 
gwallt gwragedd, fa'u dannedd oedd 
fel dannedd llewod. 

9 Ac yr oedd ganddynt lurigau fel 
llurigau haiarn; a llais eu haden- 
ydd oedd fel llais cerbydau llawer 
o feirch yn rhedeg i ryfel. 

10 Ac yr oedd ganddynt gynffon- 
nau tebyg i ysgorpionau, ac yr oedd 
colynnau yn eu cynffonnau hwy: 
a'u gallu oedd i ddrygu dynion 
bîm mis, 

ll Ac yr oedd ganddynt frenhin 
arnynt, sef “ancel y pydew di- 
waelod: ai enw ef yn Hebraeg 
ydyw Abâdon, ac yn Roeg y mae 
iddo enw * Ap9lyon. 

12 Un wae a aeth heibio; wele, 
y mae yn dyfod etto ddwy wae ar 
ol hyn. 

13 A'r chweched angel a udgan- 
odd; ac mi a glywais lef allan o 
bedwar corn yr allor aur, yr hon 
sydd ger bron Duw, 

14 Yn dywedyd wrth y chweched 
angel, yr hwn oedd a'r udgorn 
ganddo, Gollwng yn rhydd y ped- 
war angel sydd yn rhwym yn yr 
afon fawr Euphrates. 

15 A gollynzwyd y pedwar angel, 
y rhai oedd wedi eu parottôi *erbyn 
awr, a diwrnod, a mis, a blwyddyn, 
fel y lladdent y traian o'r dynion. 

16 A irhifedi y llu o wŷr meirch 
oedd, ddwy fyrddiwn o fyrddiynau : 
ac mi a glywais eu rhifedi hwynt. 

17 Ac fel hyn y gwelais i y meirch 
yn y weledigaeth, a'r rhai oedd yn 
eistedd arnynt, a chanddynt lurigau 
tanllyd, ac o /êw hyacinth a brwm- 
stan : a phennau y meirch oedd fel 
pennau llewod ; ac yr oedd yn myn- 
ed allan o'u safnau, dân, a mwg, 
a brwmstan, 


1169 


DATGUDDIAD, X. 


18 Gan y tri hyn y *llâs traian y 
dynion, gan y tân, a chan y mwg, a 
chan y brwmstan, oedd yn dyfod 
allan o'u safnau hwynt. 

19 Canys eu gallu hwy sydd yn eu 
safn, ac yn eu cynffonnau: canys 
y cynffonnau ocdd debyg i seirph, 
a phennau ganddynt; ac â'r rhai 
hynny y maent yn drygu. 

20 A'r dynion eraiil, y rhai ni 
laddwyd gan y plïiau hyn, nid 
edifarhasant oddi wrth weithred- 
oedd eu dwylaw eu hun, fel nad 
addolent “gythreuliaid, a_delwau 


aur, ac arian, a phres, a main, a HM 106, 37. 


phrennau, y rhai ni allant na gwel- 
ed, na chlywed, na rhodio: 

21 Ac nid edifarhasant oddi wrth 
eu llofruddiaeth, nac oddi wrth eu 
cyfareddion, nac oddi wrth eu god- 
ineb, nac oddi wrth eu lladrad, 


PENNOD X. 

l Angel cryf cadarn yn ymddangos, a llyfr 
agored yn eî law: 6 ac yn tyngu â'r hwn 
sydd yn byw yn dragywydd, na bydd amser 
mwy. 8 Gorchymyn $ Ioan gymmeryd y 
llyfr, a'âê fwylla, 

O mi a welais angel cryf arall 

yn disgyn o'r nef, wedi ei 
wisgo â chwmmwl: ac enfys oedd 
ar ei ben, “a'i wyneb ydoedd fel 

yr haul, Pa'i draed fel colofnau o 

dân: 

2 Ac yr oedd ganddo yn ei law 
lyfr bychan wedi ei agoryd. Ac 
efe a osododd ei droed dehau ar 
y môr, a'? aswy ar y tir; 

3 Ac a lefodd â llef *uchel, fel y 
rhua llew: ac wedi iddo lefain, y 
saith daran a lefarasant eu llefau 
hwythau. 

4 Ac wedi darfod i'r saith daran 
lefaru eu llefau, yr oeddwn ar fedr 
ysgrifenu: ac mi a glywais lef o'r 
nef yn dywedyd wrthyf, “Selia y 
pethau a lefarodd y saith daran, ac 
na ysgrifena hwynt. 

5 A'r angel yr hwn a welais yn 
sefyll ar y môr, ac ar y íir, a 
gododd ei law i'r nef, 

6 Ac a dyngodd i'r hwn sydd yn 
byw yn oes oesoedd, yr hwn a gre- 
odd y nef a'r pethau sydd ynddi, 
ar ddaear a'r pethau sydd ynddi, 
a'r môr a'r pethau sydd ynddo, na 
byddai amser mwyach : 

7 Ond *yn nyddiau llef y seithfed 
angel, pan ddechreuo efe udganu, 
gorphenir dirgelwch Duw, fel y 
mynegodd efe i'w wasanaethwyr y 
prophwydi. ê 


Y llyfr agored. 


Anno 
DOMINI 
9 


4 lladdwyd. 


k Lef. 17.7. 
Deut. 32, 


1 Cor. 10. 
20. 


1 Ps, 115. 4, 
a l55.15. 
Dan. 5. 22. 


a Matt. 17.2. 
b pen, 1, 15, 


2 fawr. 


c Dan, 8.26. 
al2,4,9. 


d Dan.12.7. 


epen. 11.15. 








Y ddau dyst 


8 A'r fllef a glywais o'r nef, a lef- 
arodd drachefn wrthyf, ac a ddy- 


—-— |wedodd, Dos, cymmer y llyfr bychan 


£ Ezec. 2. 8, 
ao.l,2,3. 


3 a thaf- 
odau. 


a Ŵzec. 40, 
,; &c, 
Zech. 2, 1, 


2 Neu, gâd 
allan. 


b pen. 12. 5. 


$ â'm dau 
dyst fel y 
prophwyd- 
ant. 

c pen. 12. 6. 


4 Jer.11,16. 
Zech. 4, 9, 
11,14. 


e1lBren.l7. 
1 


Iaso 6. 16 
Tre ' 


f Exod.T. 
19, 


gydd wedi ei agoryd yn llaw yr 
angel yr hwn sydd yn sefyll ar y 
môr ac ar y fir. 

9 Ac mi a euthum at yr angel, 
can ddywedyd wrtho, Moes i mi y 
llyfr bychan. Ac efe a ddywedodd 
wrthyf, “ Cymmer, a bwytta ef yn 
llwyr: ac efe a chwerwa dy fol di, 
eithr yn dy enau y bydd yn felus 
fel mêl. 

l0 Ac mi a gymmerais y llyfr 
bychan o law yr angel, ac ai 
bwytteais ef; ac yr oedd efe yn 
fy ngenau megis mêl yn felus: ac 
wedi i mi ei fwytta ef, fy mol a 
aeth yn chwerw. 

ll Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Rhaid i ti drachefn brophwydo i 


| bobloedd, a chenhedloedd, *ac ieith- 


oedd, a brenhinoedd lawer. 
PENNOD XI. 

9 Yddau dyst yn prophwydo. 6 Bod gam- 
ddynt awdurdod $ gaw y nef rhag iddi wlaw- 
io: T yr ymladd y bwystfil yn eu herbyn, ac 
y lladd, hwynt: S hwythau yn gorwedd heb 
eu claddu, 11 ac ar ol tridiau a hanner yn 
adgyfodi. 14 Yr aîl wae yn myned heibio. 
15 Y seithfed udgorn yn canu. 


RHODDWYD i mi *gorsen 

debyg i wïalen. A'r angel a 
safodd, gan ddywedyd, Cyfod, a 
mesura deml Dduw, a'r allor, a'r 
rhai sydd yn addoli ynddi, 

2 Ond y cyntedd sydd o'r tu all- 
an i'r deml, “bwrw allan, ac na 
fesura ef; oblegid efe a roddwyd 
i'r Cenhedloedd ; a'r ddinas sanct- 
aidd a fathrant hwy Pddeufis a 
deugain, 

3 Ac mi a roddaf *allw i'm dau 
dyst, a hwy a brophwydant cfil a 
deucant a thri ugain o ddyddiau, 
wedi ymwisgo â sachlïan. 

4 Y rhai hyn yw îy ddwy olew- 
wydden, a'r ddau ganhwyllbren sydd 
yn sefyll ger bron Duw y ddaear. 

5 Ac os ewyllysia neb wneuthur 
niwed iddynt, y mae tân yn myned 
allan o'u genau hwy, ac yn difetha 
eu gelynion: ac os ewyllysia neb 
eu drygu hwynt, fel hyn y mae 
yn rhaid ei ladd ef. 

6 * Y mae gan y rhai hyn awdur- 
dod i gau y nef, fel na wlawio hi yn 
nyddiau eu prophwydoliaeth hwynt: 
ac fawdurdod sydd ganddynt ar y 
dyfroedd, i'w troi hwynt yn waed, 
ac i daro y ddaear â phob pla, cyn 
fynyched ag y mynnont. 


1170 


DATGUDDIAD, XI. 


7 A phan ddarfyddo iddynt or- 
phen eu tystiolaeth, “y bwystfil, yr , 
hwn sydd yn dyfod allan o'r pwll 
diwaelod, *a ryfela â hwynt, ac! 
a'u gorchfyga hwynt, ac a'u lladd 
hwynt. 

8 A'u cyrph hwynt a orwedd ar 


yn prophwydo. 


DOMINI 
96. 


&pen.l3. 1, 
lla lT.S. 


h Dan. 7.21. 


Zech, 14. 2. 


heolydd 'y ddinas fawr, yr hon yn j!pen.u.1, 


ysprydol a elwir Sodom a'r Aipht; 
lle hefyd y croeshoeliwyd ein Har- 
glwydd ni. 

9 A'r rhai o'r bobloedd, a'r llwyth- 
au, a'r *ieithoedd, a'r cenhedloedd, 
a welant eu cyrph hwynt dridiau 
a hanner, ac ni oddefant roi eu 
cyrph hwy mewn beddau. 

l0 A'r rhai sydd yn trigo ar y 
ddaear a lawenychant o'u plegid, ac 
a ymhyfrydant, ac a anfonant rodd- 
ion i'w gilydd ; oblecid y ddau bro- 
phwyd hyn oedd yn poeni y rhai 
oedd yn trigo ar y ddaear. 

ll Ac ar ol tridiau a hanner, 
Yspryd bywyd oddi wrth Dduw a 
aeth i mewn iddynt hwy, a hwy 
a safasant ar eu traed; ac ofn 
mawr a syrthiodd ar y rhai a'u 
gwelodd hwynt. 

12 A hwy a glywsant lef uchel 
or nef yn dywedyd wrthynt, Deu- 


'wch i fynu yma. A hwy a aethant 


i fynu ir nef mewn cwmmwl; a'u 
gelynion a edrychasant arnynt. 

13 Ac yn yr awr honno y bu daear- 
oryn mawr, a degfed ran y ddinas a 
syrthiodd ; a lladdwyd yn y ddaear- 
gryn saith mil o *wŷr: a'r lleill 
a ddychrynasant, ac a roddasant 
ogoniant ì Dduw y nef, 

l4 “Yr ail wae a aeth heibio; 
wele, y mae y drydedd wae yn dy- 
fod ar frys. 

15 A'r !seithfed angel a udgan- 
odd; a bu llefau "uchel yn y nef, 
yn dywedyd, " Aeth teyrnasoedd y 
byd yn eiddo ein Harglwydd ni, 
ai Grist ef; ac efe a deyrnasa yn 
oes oesoedd. 

16 A'r "pedwar henuriad ar hug- 
ain, y rhai oedd ger bron Duw yn 
eistedd ar eu gorsedd-feingciau, a 
syrthiasant ar eu hwynebau, ac a 
addolasant Dduw, 

l7 Gan ddywedyd, Yr ydym yn 
dïolch i ti, O Arglwydd Dduw Holl- 
alluog, “yr hwn wyt, ar hwn oedd- 
it, ar hwn wyt yn dyfod; oblegid 
t&l a gymmeraist dy allu mawr, ac 
a deyrnesaist. 

18 Ar cenhedloedd a ddigias- 
ant; a daeth dy ddig di, *a'r amser 


4 tafodau, 


5 fawr. 


6 Gr. enwau 
gwŷr. 


E pen. 8. 13. 
a9.12. ; 
al5.l,. 


1 pen. 10.7. 
T7 mawrion. 


m pen. 12. 
10, 


n pen. 4, â. 
ao. o. 
a l9,4. 


o pen. 1. 4. 


8 Neu, ae 
amser y 
meirw s 
gael eu 
barnu. 





Y wraig a'r ddraig. 





9 Iygru. 

2 llygru. 

P pen. 16. 
D, $. 


a pen. 16. 
18. 


rpen,16.21. 


2 Ac 
erwydd, 


8 arwydd. 


4 pen, 19. 1. 


i farnu y meirw, ac ìi roi gwobr 
i'th wasanaethwyr y prophwydi, ac 
i'r saint, ac i'r rhai sydd yn ofni 
dy enw, fychain a mawrion; ac i 
“ddifetha y rhai sydd yn ?*difetha 
y ddaear, 

19 Ac agorwyd Pfeml Dduw yn 
y nef; a gwelwyd arch ei gyfam- 
mod ef yn ei deml ef: a «bu mellt, 
a llefau, a tharanau, a daear-gryn, 
a,” chenllysg mawr. 


PENNOD XII 
1 Gwraig wedi eì gwisgo â'r haul yn trafaelu 
ar eî thymp 4 esgor. 4 Y ddraig goch fawr 
yn sefyll o'i blaen hâ î ddifa eî. phlentyn hî. 
6 Wedi iddi esgor, y mae hi yn cilio ŵr 
dijfaethwch, ( Michael a'i angelion yn ym- 
ladd, â'r ddraig, ac yn myned yn drech na 
hi. 19 Y ddraig, wedi ei thaflu i'r ddaear, 
yn erlâd y wraig. 
2 RHYFEDDOD mawr a wel- 
wyd yn y nef; gwraig wedi 
ei gwisgo âr haul, a'r lleuad dan 
ei thraed, ac ar ei phen goron o 
ddeuddeg seren : 
2 A hi yn feichiog, a lefodd, gan 
fod mewn gwewyr, a gofid 1 esgor. 
3 A gwelwyd “rhyfeddod arall yn 
y nef; ac wele ddraig goch fawr, 
a “saith ben iddi, a deg corn ; ac 
ar ei phennau saith goron. 
4 A'I chynffon hi a dynnodd draian 
sêr y nef, ac au bwriodd hwynt i'r 
ddaear. A'r ddraig a safodd ger 


|bron y wraig yr hon ydoedd yn 


b Ps, 2.9. 
pen, 2. 27. 
a 19, 16. 


€ ad. 14, 


d pen. 11.3. 
al. 14. 


e l)an. 10, 
13,21. 
al2.1,. 
Judas 9, 


f Luc 10. 18, 
Ioanl2,31. 
£&Gen, o. 1, 


4. 
pen, 20, 2, 


4 fawr. 


h pen, 11. 
105.a 19.1. 





barod i esgor, i ddifa ei phlentyn 
hi pan esgorai hi arno. 

5 A hi a esgorodd ar fab gwrryw, 
Pyr hwn oedd i fugeilio yr holl 
genhedloedd â gwïalen haiarn: a'i 
phlentyn hi a gymmerwyd i fynu 
at Dduw, ac af ei orsedd-faingc ef. 

6 “A'r wraig a ffodd i'r diffaeth- 
wch, lle mae ganddi le wedi ei 
barottôi gan Dduw, fel y porthent 
hi yno “íl a deucant a thri ugain 
o ddyddiau. 

7 A bu rhyfel yn y nef: * Michael 
al angelion a ryfelasant yn erbyn 
y ddraig, a'r ddraig a ryfelodd a'i 
hangelion hithau, 

8 Ac ni orfuant ; a'u lle hwynt nis 
cafwyd mwyach yn y nef. 

9 A bwriwyd allan fy ddraig fawr, 
£yr hen sarph, yr hon a_ elwir Diaf- 
ol a Satan, yr hwn sydd yn twyllo 
yr holl fyd: efe a fwriwyd allan 
i'r ddaear, a'i angelion a fwriwyd 
allan gyd âg ef. 

10 Ac mi a glywais lef *uchel yn 
dywedyd yn y nef, * Yr awrhon y 
daeth iachawdwriaeth, a nerth, a 


1171 


DATGUDDIAD, XII. 


Y ddraig yn ei herlid. 


theyrnas ein Duw ni, a gallu ei Grist| , Anno 
ef: canys cyhuddwr ein brodyr ni Do 
a fwriwyd i'r llawr, 'yr hwn oedd 
yn eu cyhuddo hwy ger bron ein 
Duw ni ddydd a nos. 

ll A “hwy ai gorchfygasant ef 
(rwy waed yr Oen, a thrwy air eu 
tystiolaeth hwynt; ac ni charasant 
eu heinioes hyd angau. 

12 O herwydd hyn 'llawenhêwch, 
y nefoedd, a'r rhai ydych yn trigo 
ynddynt. Gwae y rhai sydd yn 
trigo ar y ddaear, ar môr! canys 
y diafol a ddisgynodd attoch chwi, 
a chanddo lid mawr, o herwydd 
ei fod yn gwybod nad oes iddo 
ond ychydig amser. 

13 A phan welodd y ddraig ei 
bwrw i'r ddaear, hi a erlidiodd y 
wraig a esgorasai ar y mab. 

lI4 A rhoddwyd i'r wraig ddwy 
o adenydd eryr mawr, "fel yr 
ehedai hi i'r diffaethwch, i'w lle 
ei hun; lle yr ydys yn ei maethu 
hi yno " dros amser, ac amseroedd, 
a hanner amser, oddi wrth wyneb 
y sarph. | 

15 A'r sarph *a fwriodd allan o'i 
safn, ar ol y wraig, ddwfr megis 
afon, fel y gwnai ei dwyn hi ym- 
aith gyd â'r afon. | 

16 A'r ddaear a gynnorthwyodd 
y wraig; ar ddaear a agorodd ei 
genau, ac a lyngcodd yr afon, yr 
hon a fwriodd y ddraig allan o'i 





a2.0. 
Zech. 2. 1. 
k Rhuf. 8. 


33,34, 27 
&, 16. 20, 


lì Ps. 96. 11. 
Es, 49, 13, 
pen. 18. 20, 


m ad. 6. 


n Dan, 7.25, 
al2.7. 


o Es. 59, 19, 


sefn. 

17 A llidiodd y ddraig wrth y 
wraig, ac a aeth i wneuthur rhyfel 
5â'r lleill o'i had hi, y rhai sydd 
yn cadw gorchymynion Duw, ac 
gydd Pa thystiolaeth Iesu Grist 
ganddynt, 


PENNOD XIII. 

1 Bwystfil yn cyfodi allan o'r môr, a saith ben 
ganddo, a deg corn : ŵr hwn y mae y ddraig 
yn rhoddi eî gallu. 11 Bwystâl arall yn 
dyfod i fynu allan o'r ddaear; 14 ac yn 
peri gwneuthur delw y bwystfil cyntaf; 1ô 
ac yn peri 4 ddynion ei addoli ef, 16 a der- 
byn eî nôd ef. 

A mi a sefais ar dywod y môr; 

ac a welais ^fwystfil yn codi 

o'r môr, Pa chanddo saith ben, a 

deg corn; ac ar ei gyrn ddeg cor- 

on, ac ar ei bennau “enw cabledd. 
2 A'r bwystfil a welais i “oedd 
debyg i lewpard, a'i draed fel traed 

arth, a'i safn fel safn llew: “a'r 

ddraig a roddodd iddo ef ei gallu, 

a'i gorsedd-faingc, ac awdurdod 

mawr, 

3 Ac mi a welais un o'i bennau ef 


5 d gweddill 
ei had hi. 


PlCor.2.1, 

l Ioan 5.10. 

pen. 1, 2, 9. 
G9 


aov. 
a,20, 4. 


a Dan,".2, 


b pen. 12, â, 
a17.3,9, 
y, 

2 enwau. 


c Edrych 
Dan.7. â, 
6, 6. 


d pen, 12, 9, 


— NS _  .__ ..A,,,,,,320,/,,_ . . .,,,,.,. _Î_ŴŴw 
-]l 


Bwystfu yn cyfodi o'r môr. 





8friwoê 
farwolaeth. 
e pen, 17, 8. 


f pen, 18, 18. 


€ Dan. 7. 8, 
c PAT 
a ll,36. 


4 barhdu, 


i J)an, 7.21, 
peu. ll. 7. 


5 a thafod. 


k Exod. 92. 


I pen. 17. 8. 
m pen. 2. 7. 


n Es.33. 1. 

6 casglu 
caethglud- 
iad. 

7 y mae efe 
yn myned. 

o Gen, 9. 6. 
Matt, 26. 
52 


p pen, 14, 
12, 
8 pen. 11, 7. 


rad. 3. 


s Deut. 12.3. 
Matt. 24, 


9 yr ar- 
wyddion. 


Z einioes, 


megis wedi ei *ladd yn farw; a'i friw 
marwol ef a iachâwyd: “ar holl 
ddaear a ryfeddodd ar ol y bwystfil. 
4 A hwy a addolasant y ddraig, 
yr hon a roes allu i'r bwystíil: 
ac a addolasantb y bwystíil, gan 
ddywedyd, fPwy sydd debyg i'r 
ySUu pwy a ddichon ryfela 
âc e 


5 A rhoddwyd iddo ef “enau yn 
llefaru pethau mawrion, a chabl- 
edd; a rhoddwyd iddo awdurdod i 
* weithio * ddau fis a deugain. 

6 Ac efe a agorodd ei enau mewn 


'Icabledd yn erbyn Duw, i gablu ei 


enw ef, a'i dabernacl, ar rhai sydd 
yn trigo yn y nef. 

7 A rhoddwyd iddo !wneuthur rhy- 
fel â'r saint, a'u gorchfygu hwynt: 
a rhoddwyd iddo awdurdod ar bob 
llwyth, *ac iaith, a chenedl. 

8 A holl drigolion y ddaear a'i 
haddolant ef, “Fy rhaì nid yw eu 


. henwau yn ysgrifenedig yn llyfr 


bywyd yr Oen ŷr Awn a laddwyd 
ì er dechreuad y byd. 

9 m Ôd oes gan neb glust, gwran- 
dawed. 

10 " Os yw neb yn êtywys i gaeth- 
iwed, "efe a â i gaethiwed : "os yw 
neb yn lladd â chleddyf, rhaid yw 
ei ladd yntau â chleddyf. ? Dyma 
amynedd a ffydd y saint. 

ll Ac mi a welais fwystfil arall 
9yn codi o'r ddaear; ac yr oedd 
ganddo ddau gorn tebyg i oen, a 
llefaru yr oedd fel draig. 

12 A holl allu y bwystfil cyntaf 
y mae efe yn ei wneuthur ger ei 
fron ef, ac yn peri i'r ddaear ac 
i'r rhai sydd yn trigo ynddi addoli 
y bwystfil cyntaf, ' yr hwn yr iach- 
âwyd ei glwyf marwol. 

13 Ac *y mae efe yn gwneuthur 


8rhyfeddodau mawrion, hyd onid 
.|yw yn peri i dân ddisgyn o'r nef 


i'r ddaear, y'ngolwg dynion ; 

l4 Ac *y mae efe yn twyllo y 
rhai sydd yn trigo ar y ddaear, 
trwy ? y rhyfeddodau y rhai a rodd- 
wyd iddo ef eu gwneuthur ger 
bron y bwystfil; gan ddywedyd 
wrth drigolion y ddaear, am idd- 
ynt wneuthur delw i'r bwystfil yr 
hwn a gafodd friw gan gleddyf, ac 
a fu fyw. 

15 A chaniattâwyd iddo ef roddi 
2anadl i ddelw y bwystfil, fel y 
llefarai delw y bwystfil hefyd, ac y 
parai gael or sawl nid addolent 
ddelw y bwystfil, eu lladd. 


DATGUDDIAD, XIV. 





l6 Ac y mae yn peri i bawb, 
fychain a mawrion, cyfoethogion 
a thlodion, rhyddion a_ chaethion, 
$ dderbyn nôd ar eu llaw ddehau, 
neu ar eu talcennau : 

l7 Ac na allai neb na phrynu 
na gwerthu, ond yr hwn a fyddai 
ganddo nôd, neu “enw y bwystfil, 
neu rifedi ei enw ef. 

18 “Yma y mae doethineb. Yr 
hwn sydd ganddo ddeall, bwried 
;rifedi y bwystfil: canys rhifedi 
dyn ydyw; aì rifedi ef yw, Chwe 
chant a thri ugain a chwech. 


PENNOD XIV. 


1 Tra yr oedd yr Oen yn sefyU ar fynydd 
Sïon gyd â fintai, 6 angel yn pregethu 
yr efengyl. 8 Cwymp Babilon. 15 Cyn- 
hauaf y byd, a dodiad y crymman ŷ mewn. 


20 Gwin-gynhauaf, a gwin-wrŷf digofaint. 


Duw. 


ma mi a edrychais, ac wele Oen 
yn sefyll ar fynydd Sïon, a 
chyd âg ef “bedair mil a saith- 
ugeinmil, a chanddynt enw ei Dad 
ef yn ysgrifenedig yn eu talcennau. 

2 Ac mi a glywais lef or nef, 
bfel llef dyfroedd lawer, ac fel 
llef taran fawr: ac mi a glywais 
lef “telynorion yn canu ar eu tel- 

au: 

3 A "hwy a ganasant megis caniad 
newydd ger bron yr orsedd-faingc, 
a cher bron y pedwar anifail, a'r 
henuriaid : ac ni allodd neb ddysgu 
y gân, ond y pedair mil 4” saith- 
ugeinmil, y rhai a brynwyd oddi 
ar y ddaear. 

4 Y rhai hyn yw y rhai ni halog- 
wyd “â gwragedd ; “canys gwyryfon 


ydynt. Y rhai hyn yw y rhai 'sydd | 2 


yn dilyn yr Oen pa le bynnag yr 
elo. Y rhai hyn £a brynwyd oddi 
wrth ddynion, ^yn flaen-ffrwyth 1 
Dduw ac i'r Oen. 

5 Ac 'yn eu genau ni chaed twyll: 
canys Fdifai ydynt ger bron gor- 
sedd-faingc Duw. 

6 Ac mi a welais angel arall yn 
ehedeg y'nghanol y nef, a'r efengyl 
dragywyddol ganddo, i efengylu i'r 
rhai sydd yn trigo ar y ddaear, ac 
i bob cenedl, a llwyth, *ac iaith, 
a phobl; 

7 Gan ddywedyd â llef *uchel, 
Ofnwch Dduw, a rhoddwch iddo 
ogoniant; oblegid daeth awr ei farn 
ef: ac !addolwch yr hwn a wnaeth 
y nef, a'r ddaear, a'r môr, ar ffyn- 
honnau dyfroedd. 

8 Ac angel arall a ddilynodd, gan 


Yr oen ar fynydd Sïon. | 


Anno 
DOMINI| 
96. 





$ roddi, 
u pen, 14, 
11, 


x pen, 17, 9. | 


7 pen. 15. 2. 


a pen. 7. 4. 





2gydd. 
e2 Cor. 11, 
f pen. 3. â, 


alT.lf. 
£ pen. 5. 9, 


b Iago 1.18, 


i Ps. 02,2, 
Seph. 9.13. 
k Eph. 5.27. 


9 a thafod. 


4fawr. 


I Neh. 9. 6. 
Vs. 146. 5, 


6. 
Act.14,15, 
alT.2, 





1172 


Owymp Babilon. 





o Ps,7T5. 8. 
Es. ôl. 17. 
Jcr. 25.15. 

P pen. 18. 6. 

g pen. 16. 
19, 

r pen, 20, 
10. 

8 pen. 19. 
20 


t Es, 34. 10, 
pen, 19, ô, 


u pen, 13. 
10, 


xl Cor. 15, 
8. 

1 Thess, 4. 
16, 


6 yn canlyn 
gyd â 
hwynt. 


7 pen, 1. 12. 


4 fawr. 
gz Joel 3. 13. 
Matt, 13. 


39, 
8 chymhau- 













ddywedyd, m Syrthiodd, syrthiodd 
Babilon, “y ddinas fawr honno; 


.joblegid hi a ddïododd yr holl gen- 
.s. | hedloedd â gwin llid ei godineb. 


9 A'r trydydd angel a'u dilynodd 
hwynt, gan ddywedyd â llef * uchel, 


'|Os addola neb y bwystíil a'ì ddelw 


ef, a derbyn eê nôd ef yn ei dalcen, 
neu yn ei law, 

10 Hwnnw Aefyd “a ŷf o win dig- 
ofaint Duw, yr hwn yn ddigym- 
mysg Pa dywalltwyd yn «phïol ei 
lid ef; ac 'efe a boenir mewn “ tân 
a brwmstan y'ngolwg yr angelion 
sanctaidd, ac y'ngolwg yr Oen: 

ll A *mwg eu poenedigaeth hwy 
sydd yn myned i fynu yn oes oes- 
oedd: ac nid ydynt hwy yn cael 
gorphwysdra ddydd na nos, y rhai 
sydd yn addoli y bwystfil a'i ddelw 
ef, ac os yw neb yn derbyn nôd ei 
enw ef. 

12 " Yma, y mae amynedd y saint: 
yma 4 mae y rhai sydd yn cadw 
gorchymynion Duw, a ffydd Iesu. 

13 Ac mi a glywais lef o'r nef, yn 
dywedyd wrthyf, Ysgrifena, Gwŷn 
eu byd y meirw y rhai “sydd yn 
marw yn yr Arglwydd, o hyn allan, 
medd yr Yspryd, fel y gorphwysont 
oddi wrth eu llafur; a'u gweitbred- 
oedd sydd *yn eu canlyn hwynt. 

l4 Ac mi a edrychais, ac wele 
gwmmwl gwŷn, ac ar y cwmmwl 
um yn eistedd 7tebygi Fab y dyn, 
a chanddo ar ei ben goron o aur, 
ac yn ei law grymman llym. 

15 Ac angel arall a ddaeth allan 
o'r deml, gan lefain â llef “ uchel 
wrth yr hwn oedd yn eistedd ar y 
cwmmwl, “Bwrw dy grymman i 
mewn, a *meda: canys daeth yr 
amser i ti i fedi ; oblegid “addfed- 
odd cynhauaf y ddaear. 

16 A'r hwn oedd yn eistedd ar y 
cwmmwl a fwriodd ei grymman ar 
y ddaear; a'r ddaear a fedwyd. 

17 Ac angel arall a ddaeth allan 
o'r deml sydd yn y nef, a chanddo 
yntau hefyd grymman llym, 

18 Ac angel arall a ddaeth allan 
oddi wrth yr allor, yr hwn oedd a 
gallu ganddo ar y tân; ac a lefodd 
â bloedd *uchel ar yr hwn oedd a'r 
crymman llym ganddo, gan ddy- 
wedyd, Bwrw i mewn dy grymman 
llym, a chasgl ganghennau gwin- 
wydden y ddaear; oblegid addfed- 
odd ei grawn hi. 

19 A'r angel a fwriodd ei grym- 
man ar y ddaear, ac a_ gasglodd 


1173 


DATGUDDIAD, XV. 


winwydden y ddaear, ac a'z bwriodd 

ì * gerwyn fawr digofaint Duw, 

20 A'r Pgerwyn a sathrwyd o'r 
tu allan i'r ddinas; a gwaed a 
ddaeth allan o'r gerwyn, hyd at 
ílrwynau y meirch, ar hyd mil a 
chwe chant o ystadau. 

PENNOD XV. 

1 Y saith angel &'r saith Ula diweddaf. 9 Can- 
iad y rhaî a orchfygant y bwystfil. iV Y saith 
plŵol yn lawn o ddigofaint Duw. 

O mi a welais arwydd arall yn 
y nef, mawr a rhyfeddol; saith 
angel a chanddynt y saith bla diw- 

eddaf: oblegid ynddynt hwy y 

cyflawnwyd llid Duw. 

2 Ac mi a welais megis *môr o 
wydr wedi ei gymmysgu â thân; 
a'r rhai oedd yn cael y maes ar y 
bwystfil, ac ar ei ddelw ef, ac ar ei 
nôd ef, ac ar rifedi ei enw ef, yn 
sefyll ar y môr gwydr, Pa thelynau 
Duw ganddynt. 

3A chanu y maent “gân Moses 
gwasanaethwr Duw, a chân yr Oen; 
gan ddywedyd, “Mawr a rhyfedd 
yw dy weithredoedd, O Arglwydd 
Dduw Hollalluog ; * cyfiawn a chy- 
wir yw dy ffyrdd di, Brenhin “y 
saint. 

4 fPwy ni'th ofna di, O Arglwydd, 
ac m4 ogonedda dy enw* oblegid 
tydi yn unig wyt sanctaidd : obleg- 
id 5 yr holl genhedloedd a_ddeu- 
ant ac a addolant ger dy fron di; 
oblegid dy farnau di a eglurwyd. 

5 Ac ar ol hyn mi a edrychais, 
ac wele, yr ydoedd "teml pabell y 
dystiolaeth yn y nef yn agored: 

6 A daeth y saith angel, y rhai yr 
oedd y saith bla ganddynt, allan 
o'r deml, wedi eu gwisgo mewn lli- 
an pur a disglaer, a 'gwregysu eu 
dwyfronnau â gwregysau aur. 

7 Ac un o'r pedwar anifail a rodd- 
odd i'r saith angel saith phïol aur, 
yn llawn o ddigofaint Duw, yr 
hwn sydd yn byw yn oes oesoedd. 

8 A llanwyd “Fy deml o fwg oddi 
wrth ogoniant Duw, ac oddi wrth 
ei nerth ef: ac ni allai neb fyned 
ìi mewn i'r deml, nes darfod cyf- 
lawni saith bla y saith angel. 


PENNOD XVI. 

1 Yr angelion yn tywalli allan eu phioleidiau 
digofaint. 2 Y plâau yn canlyn ar hyn. 19 
Orist yn dyfod fel Ueidr. Gwyn eu byd y 
rhai a wyliant. 

C mia glywais lef “uchel allan 

A o'r deml, yn dywedyd wrth y 

saith angel, Ewch ymaith, a thy- 





Y saith bla diwcddaf. 


Anno 
DOMINI 
96. 

cn 19, 


o. 
b Es. 62, 3, 
Galar, l. 

15. 


a pen, &, 6. 
a 21.18. 


b pen. 5. 8, 
a l4.2. 


c Exod. 15. 
NN 


dPsl1ll,2.| 


a 139. 14. 


ePs.145.17. 
pen. 16. 7. 

2 cenhedl- 
oedd, neu, 
oesoedd. 

f Exod. 15, 


14,15. 
Jer. 10, 7. 


g Es. 66. 23. 


b pen, 1]. 
l 


Edrych 
Num.1.50. 


i Exod. 2S. 
Ezec, 44. 
pen. 1. 13. 


k Hxod, 40, 
1 Bren, 8. 
Es. 6. 4. 


2 fawr. 


Tywallt y phïolau. 


Anno 


welltwch phïolau digofaint Duw ar 


os. |y ddaear. 





a Exod, 9.9, 


b pen. 13, 
16, 17. 

€ pen, 13. 
1, 


d Exod, 7. 
17,20. 


epen. 1.4, 
.a4.8. 
all.T. 
SNeu,a 

sanctaidd. 

f Matt. 23. 


34, 
pen. 13, 15, 


E pen. 15.3. 


4 llosgwyd. 
h ad, 11, 21, 


1ad.9, 21. 


k Edrych 
Jer. 50. 38, 
a ôl.36. 


iad, haul. 


l pen, 12, 9, 


m pen. 19. 
20. a 20, 10, 


n 2 'Thesg, 
pen. 13.13, 
a.19,. 20. 


open. 17. 
14.a 19,19, 
a 20. 8. 


2 A'r cyntaf a aeth, ac a dywallt- 
odd ei phïol ar y ddaear; a *bu 
cornwyd drwg a_blin ar y dynion 
boedd a nôd y bwystfil arnynt, a'r 
rhai ca addolasent ei ddelw ef. 

3 A'r ail angel a dywalltodd ei 
phïol ar y môr; ac “efe a aeth fel 
gwaed dyn marw: a phob enaid 
byw a fu farw yn y môr. 

4 A'r trydydd angel a dywallt- 
odd ei phïol ar yr anfonydd ac ar 
y ffynhonnau dyfroedd; a hwy a 
aethant yn waed. 

5 Ac mi a glywais angel y dyfr- 
oedd yn dywedyd, Cyfiawn, O Ar- 
glwydd, ydwyt ti, *yr hwn wyt, a'r 
hwn oeddit, “ar hwn a fyddi; o- 
blegid barnu o honot y pethau hyn. 

6 Oblegid fgwaed saint a phro- 
phwydi a dywalltasant hwy, a gwaed 
a roddaist iddynt i'w yfed ; canys y 
maent yn ei haeddu. 

7 Ac mi a glywais un arall allan 
or allor yn dywedyd, Iê, *Ar- 
glwydd Dduw Hollalluog, cywir a 
chyfiawn yw dy farnau di. 

8 A'r pedwerydd angel a dywallt- 
odd ei phïol ar yr haul; a gallu a 
roed iddo i boethi dynion â thân. 

9 A *phoethwyd y dynion â gwres 
mawr; a hhwy a gablasant enw 
Duw, yr hwn sydd ag awdurdod 
ganddo ar y plïau hyn: ac nid edi- 
farhasant, i roi gogoniant iddo ef. 

10 A'r pummed angel a_ dywallt- 
odd ei phïol ar orsedd-faingc y 
bwystfil; a'i deyrnas ef a aeth yn 
dywyll: a hwy a gnoisant eu taf- 
odau gan ofid, 

ll Ac îa gablasant Dduw y nef, o 
herwydd eu poenau, ac o herwydd 
eu cornwydydd ; ac nid edifarhas- 
ant oddi wrth eu gweithredoedd. 

12 A'r chweched angel a dywallt- 
odd ei phïol ar yr afon fawr Eu- 
phrates; a “sychodd ei dwfr hi, fel 
y parottôid ffordd brenhinoedd 5y 
dwyrain, 

13 Ac mi a welais dri yspryd aflan 
tebyg i lyffaint ym» dyfod allan o 
safn ly ddraig, ac allan o safn y 
bwystfil, ac allan o enau my gau- 
brophwyd. 

l4 Canys ysprydion cythreuliaid, 
"yn gwneuthur gwyrthiau, ydynt, y 
rhai sydd yn myned allan at fren- 
hinoedd y ddaear, a'r holl fyd, i'w 
casglu hwy i 9ryfel y dydd hwnnw, 
dydd mawr Duw Hollalluog. 


l174 


DATGUDDIAD, XVII. 


15 P Wele, yr wyf fi yn dyfod fel 
lleidr. Gwŷn ei fyd yr hwn sydd 
yn gwylio, ac yn cadw ei ddillad, 
1fel na rodio yn noeth, ac iddynt 
weled ei anharddwch ef. 

16 Ac efe au casglodd hwynt 
ynghyd i le a elwir yn Hebraeg, 
Armagêdon. 

17 A'r seithfed angel a dywallt- 
odd ei phïol i'r awyr; a daeth llef 
6uchel allan'o deml y nef, oddi 
wrth yr orsedd-faingc, yn dywedyd, 
r Darfu, 

18 Ac *yr oedd lleisiau, a tharan- 
au, a mellt; ac yr oedd daear- 
gryn mawr, y fath ni bu er pan yw 
dynion ar y ddaear, cymmaint daear- 
gryn, ac mor fawr. 

19 A *gwnaethpwyd y ddinas fawr 
yn dair rhan, a dinasoedd y cen- 
hedloedd a syrthiasant: a Babilon 
fawr "a ddaeth mewn côf ger bron 
Duw, *i roddi iddi gwppan gwin 
digofaint ei lid ef. 

20 A ?phob ynys a ffodd ymaith, 
ac ni chafwyd y mynyddoedd. 

91 “A chenllysg mawr, "fel tal- 
entau, a syrthiasant o'r nef ar 
ddynion: a *dynion a gablasant 
Dduw am bla y cenllysg; oblegid 
mawr ìawn ydoedd eu pla hwynt. 


PENNOD XVII. 


9,4 Gwraîg wedi eî gwîsgo & phorphor ac 


ysgarlad, a chwppan aur yn ê$ Uaw, yn 
eistedd ar y bwystfil; 5 yr hon yw Babilon 
fawr, mam pob ffieidd-dra. 9 Dehongliad y 
sailh ben, 12 a'r deg corn. 14 Goruchaf- 
iaeth yr Oen. 16 COospedigaeth y bultain. 
DAETH un o'r saith angel 
oedd a'r saith phïol ganddynt, 
ac a ymddiddanodd â mi, gan ddy- 
wedyd wrthyf, Tyred, mi a ddang- 
osaf i ti farnedicgaeth *y buttain 


fawr ? sydd yn eistedd ar ddyfroedd A, 


lawer ; 

2 “Gyd â'r hon y putteiniodd 
brenhinoedd y ddaear, ac 4y medd- 
wyd y rhai sydd yn trigo ar y ddae- 
ar gan win ei phutteindra hi. 

3 Ac efe am dygodd i i'r diffaeth- 
wch yn yr yspryd: ac mi a welais 
wraig yn eistedd ar fwystfil o liw 
ysgarlad, yn llawn o “enwau cabl- 
edd, a fsaith ben 5iddo, a deg corn. 

4 A'r wraig “oedd wedi ei dilladu 
â phorphor ac ysgarlad, ac wedi 
eì “gwychu âc aur, ac â main 
gwerthfawr, a pherlau, a_ chanddi 
gwppan aur yn ei llaw, yn llawn 
o ffieidd-dra ac aflendid ei phut- 
teindra. 


Am ddyfodiad Orist. 


Anno 
DOMINI 
96. 

P Matt, 21, 

45 


pen. o... 
a 2 Cor. 5. 
3 


pen. o. 
18, a 


6 fawr. 


r pen. 21. 6. 

5 pen. â, 5. 
a5.0. 
all.19. 


t pen, 14. 8, 


u pen. 18. 5. 

x Es. 51, 23. 
Jer. 25. 15, 
16 


pen. 14, 10, 
7 pen, 6. 14, 


5 Pr 11. 


T o bwys 
talentau. 
aad.9,ll. |. 


ad. 15. 
c pen. 18, 3, 


d Jer, 5l, 7. 
pen, 14, 8, 
als.ô. 


epen, 13.1. 


fad.9. 

&ad, 12, 

h pen. 18, 
12, 16. 


2 goreuro. 


Ffieidd-dra Babilon. 


Anno 
DOMINI 
96. 

12 Thess. 
an 


3 »uttein- 
mm 


k pen, 18. 
24, 


I pen. 13. 1. 
m pen. 19. 
16. 


n pen, 13. 9. 
o pen. 13. 8. 


4 ac a fydd. 

P pen. 13, 
13. 

G9pon.15. l. 


5 maent yn. 


rDan.T7.20. 


s pen. 16. 
14,a 19. 19, 


$ Deut. 10. 
YT 
1 Tim. 6. 
pen. 19.16. 


u ls, 8. 7, 


ô a, thafod- 
au. 


x pen. 18. 8, 


5 Ac ar ei thalcen yr oedd enw 
wedi ei ysgrifenu, 'DIRGELWCH, 
BABILON FAWR, MAM *PUT- 
TEINIAID A_ FFIEIDD-DRA Y 
DDAEAR. 

6 Ac mi a welais Fy wraig yn 
feddw gan waed y saint, a chan 
waed merthyron Iesu: a phan ei 
gwelais, mi a ryfeddais â rhyfedd- 
od mawr. 

7 A'r angel a ddywedodd wrthyf, 
Paham y rhyfeddaist? myfi a ddy- 
wedaf i ti ddirgelwch y wraig, a'r 
bwystfil sydd yn ei dwyn hi, yr 
hwn sydd a'r saith ben ganddo, ar 
deg corn. 

8 Y bwystfil a welaist, a fu, ac nid 
yw: a bydd iddo ddyfod i fynu 
or pydew heb waelod, a “myned 
i ddistryw: a "rhyfeddu a wna y 
rhai sydd yn trigo ar y ddaear, 9y 
rhai ni ysgrifenwyd eu henwau yn 
llyfr y bywyd er seiliad y byd, pan 
welont y bwystfil, yr hwn a fu, ac 
nid yw, * er ei fod. 

9 P Dyma, y meddwl sydd a doeth- 
ineb ganddo. “Y saith ben, saith 
fynydd ydynt, lle mae y wraig yn 
eistedd arnynt. 

10 Ac y *mae saith frenhin: pump 
a gwympasant, ac un sydd, a'r llall 
ni ddaeth etto; a phan ddêl, rhaid 
iddo aros ychydig. 

ll A'r bwystfil, yr hwn oedd, ac 
nid ydyw, yntau yw yr wythfed, ac 
o'r saith y mae, ac i ddistryw y mae 
yn myned. 

12 ' A'r deg corn a_ welaist, deg 


'lbrenhin ydynt, y rhai ni dderbyn- 


iasant frenhiniaeth etto; eithr awd- 
urdod fel brenhinoedd, un awr, y 
maent yn ei dderbyn gyd â'r bwystfil. 

13 Yr un meddwl sydd i'r rhai 
hyn, a Awy a roddant eu nerth a'u 
hawdurdod i'r bwystfil. 

l4 *Y rhai hyn a ryfelant âr 
Oen, a'r Oen a'u gorchfyga hwynt: 
oblegid *Arglwydd arglwyddi ydyw, 
a Brenhin brenhinoedd; a'r rhai 
sydd gyd âg ef, sydd alwedig, ac 
etholedig, a ffyddlawn. 

15 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
“Y dyfroedd a welaist, lle mae 
y buttain yn eistedd, pobloedd a 
thorfeydd ydynt, a chenhedloedd 
$ ac ieithoedd. 

16 A'r deg corn a welaist ar y 
bwystfil, y rhai hyn a gasânt y 
butfain, ac a'i gwnant hi yn unig 
ac yn noeth, a'i chnawd hi a fwyt- 
tânt hwy, ac “a'i llosgant hi â thân. 


1175 


DATGUDDIAD, XVIII 


17 Canys Duw a roddodd yn eu 
calonnau hwynt wneuthur ei ewyll- 
ys ef, a gwneuthur yr un ewyllys, 
a rhoddi eu tcyrnas i'r bwystfil, 


hyd oni chyflawner geiriau Duw. 


18 A'r wraig a welaist, yw y 
ddinas fawr, sydd yn teyrnasu ar 
frenhinoedd y ddaear. 


PENNOD XVIII 


2 Cwymp Babilon: 4 gorchymyn pobl. Dduw 
$ gilio allan o honi: 9 brenhinoedd y ddaear, 
ll gyd â'r marsiaudwyr, a'r llongwyr, yn 
ddrwg ganddynt drosti. 20 Y saint yn 
llawenychu o achos barn Duw arni ha. 

4 C ar ol y pethau hyn mi a 
welais angel arall yn dyfod i 
waered o'r nef, az awdurdod mawr 
ganddo ; ar ddaear a. oleuwyd gan 
ei ogoniant ef. 
2 Ac efe a lefodd yn groch â llef 
2uchel, gan ddywedyd, * Syrthiodd, 


syrthiodd Babilon fawr honno, ac |” 


Paeth yn drigfa cythreuliaid, ac yn 
gadwriaeth pob yspryd aílan, ac * yn 
gadwriaeth pob aderyn aflan ac 
atgas. 

3 Oblegid yr holl genhedloedd 
âg yfasant o win digofaint ei god- 
ineb hi, a brenhinoedd y ddaear a 
butteiniasant gyd â hi, a marchnat- 
tâwyr y ddaear a gyfoethogwyd 
gan *amlder ei moethau hi. 

4 Ac mi a glywais lef arall o'r 
nef yn dywedyd, *Deuwch allan 
o honi hi, fy mhobl i, fel na bydd- 
och gyd-gyfrannogion oii phechod- 
au hi, ac na dderbynioch o'i phlïiau 

i. 
5 Oblegid ei phechodau hi a gyr- 
haeddasant hyd y nef, a fDuw a 
gofiodd ei hanwireddau hi. 

6 “Telwch iddi fel y talodd hithau 


i chwi, a dyblwch iddi y dau cym-| 2 
maint yn ol ei gweithredoedd: ^yn| i 


y cwppan a lanwodd hi, llenwch 
iddi yn ddau-ddyblyg. 

7 Cymmaint ag yr ymogonedd- 
odd hi, ac y bu mewn moethau, 
y cymmaint arall rhoddwch iddi 
o *ofid a galar: oblegid y mae hi 
yn, dywedyd yn ei chalon, Yr wyf 
yn eistedd yn ! frenhines, a gweddw 
nid ydwyf, a galar nis gwelaf ddim. 

8 Am hynny yn un dydd y daw 
ei phlïau hi, sef marwolaeth, a 
galar, anewyn; a “hi a lwyr-losgir 
â than: oblegid cryf yw yr Ar- 
glwydd Dduw, yr hwn sydd yn ei 
barnu. hi. 

9 Ac wylo am dani, a galaru 
drosti, a wna ' brenhinoedd y ddae- 





COwymp Babilon. 





7 pen, 10. 
19, 


2fawr. 


Marc 5. 2, 
3 


d pen. 14, 8, 
al7.2. 


9 nerth, 


e Es, 48, 20, 
2 


a 51. 6, 45, 
2OCor.6.17. 


f pen. 16. 
19, 


g Ps, 137. 8. 

Jer. 50. 15, 

2'Tim. 4, 

pen, 13, 10. 

h pen. 14, 
10. 


4 boenedig- 
aeth. 


1 Es, 47, 7, 
8. 


E pen, 17, 
16. 


lì Ezec, 26. 
16, 17. 
pen. 17. 2. 
ad. 9. 


Owymp Babilon, 


Anno 
DOMINI 
96. 


mad, 1S. 
pen. 19. 9. 





b phoened- 
igaeth. 


6 peraidd. 


7 chyrph. 
P Ezec. 27. 
13. 


8 phoened- 
igaeth. 


8 pen. 17. &, 


9 goreuro, 


r Es, 29. 14. 
Ezec. 31. 
2. 


8 ad. 9, 


tpen. 19. 4. 


u Jos, '7. 6. 
Job 2, 12. 


2 o herwydd 
ei thraul hi. 


x Es, 44, 25, 
a49, 13. 
Jec. 51, 48, 


ar, y rhai a buiteiniasant ac a fuant 
fyw yn foethus gyd â hi, " pan wel- 
ont fwg ei llosgiad hi, 

10 Gan sefyll o hirbell, gan ofn 
ei 5gofid hi, a dywedyd, "Gwae, 


. |gwae, y ddinas fawr honno, Babi- 
'|lon, y ddinas gadarn! 


oblegid 
mewn un awr y daeth dy farn di. 

1l A 9marchnattâwyr y ddaear a 
wylant ac a alarant drosti; oblegid 
nid oes neb mwyach yn prynu eu 
marsiandïaeth hwynt: 

12 Marsiandïaeth o aur, ac arian, 
a meini gwerthfawr, a pherlau, a 
llïan main, a phorphor, a sidan, ac 
ysgarlad, a phob coed “thynon, a 
phob llestr o ifori, a phob llestr o 
goed gwerthfawr iawn, ac o bres, 
ac o haiarn, ac o faen marmor, 


' 13 A sinamon, a phêr-aroglau, ac 


ennaint, a íhus, a zwin, ac olew, a 
pheilliaid, a. gwenith, ac ysgrubl- 
iaid, a defaid, a meirch, a cherbyd- 
au, a" chaeth-weision, ac P eneidiau 
dynion, 

l4 A'r aeron a chwennychodd 
dy enaid a aethant ymaith oddi 
wrthyt, a phob peth danteithiol 
a gwych a aethant ymaith oddi 
wrthytb; ac ni chei hwynt ddim 
mwyach. 

15 Marchnattâwyr y pethau hyn, 
y rhai a gyfoethocwyd ganddi, a 
safant o hirbell oddi wrthi, gan ofn 
ei *gofid hi, gan wylo a galaru, 

l6 A dywedyd, Gwae, gwae, y 
ddinas fawr honno, tyr hon oedd 
wedi ei gwisgo â llïan main, a 
phorphor, ac ysgarlad, ac wedi ei 
” gwychu âc aur, a meini gwerth- 
fawr, a pherlau ! 

17 Oblegid mewn un awr yr an- 
rheithiwyd cymmaint cyfoeth. A 
rphob llong-lywydd, a phob cwm- 
peini mewn llongau, a llongwyr, a 
chynnifer ag y sydd au gwaith ar 
y môr, a safasant o hirbell, 

18 Ac a lefasant, *pan welsant 
fwg ei llosgiad hi, gan ddywedyd, 
*Pa ddinas debyg i'r ddinas fawr 
honno ! 

19 A "hwy a fwriasant lwch ar eu 
pennau, ac a lefasant, gan wylo a 
galaru, 4 dywedyd, Gwae, gwae, y 
ddinas fawr honno, yn yr hon y 
cyfoethogodd yr holl rai oedd gan- 
ddynt longau ar y môr, “trwy eì 
chost hi! oblegid mewn un awr 
yr anrheithiwyd A. 

20 *Llawenhâ o'i phlegid hi, y 
nef, a chwi, apostolion sanctaidd 


DATGUDDIAD, XIX. 


a phrophwydi; oblegid *?dïalodd 
Duw arni drosoch chwi. 


a'r galar am dani hi. 


Anno 
DOMINI 


96. 
21 Ac angel cadarn a gododd|,, 


faen megis maen melin mawr, ac 
a'i bwriodd i'r môr, gan ddywedyd, 
“Fel hyn gyd â rhuthr y teflir 
Babilon, y ddinas fawr, ac ni cheir 
hi mwyach, 


22 A llais telynorion, a cherdd-|az 


orion, a phibyddion, ac udganwyr, 


ni chlywir ynot mwyach; ac un 
l 


crefítwr, o ba grefft bynnag y Do, 
ni cheir ynot mwyach; a thrwst 
poen melin ni chlywir ynot mwy- 
ach ; 

23 A llewyrch canwyll ni welir 
ynot mwyach; a llais prïodas-fab 
a phrïodas-ferch ni chlywir ynot 
mwyach: oblegid “dy farchnattâ- 
wyr di oedd wŷr mawr y ddaear; 
oblegid trwy dy swyn-gyfaredd di 
y twyllwyd yr holl genhedloedd, 

24 Ac “ynddi y caed gwaed pro- 
phwydi a saint, a phawb ar a 
laddwyd ar y ddaear. 


PENNOD XIX. 

1 Clodfori Duw yn y nefoedd am farnu y but- 
tain fawr, a dïal gwaed ei saint. '( Prïodas 
yr Oen. 10 Yr angel heb fynnu eî addoli. 
17 Galw yr ehediaid i'r Uaddfa fawr. 

C ar ol y pethau hyn mi a glyw- 
ais megis llef uchel gan dyrfa 
fawr yn y nef, yn dywedyd, Ale- 
luia; “Iachawdwriaeth, a gogon- 
iant, ac anrhydedd, a gallu, i'r Ar- 
glwydd ein Duw ni: 

2 Oblecid “cywir a chyfiawn gv 
ei farnau ef: oblegid efe a farnodd 
y buttain fawr, yr hon a lygrodd 
y ddaear â'i phutteindra, ac <a ddi- 
alodd waed ei weision ar ei llaw hì, 

3 Ac eilwaith y dywedasant, Ale- 
luia. A'i mwg hi a gododd yn oes 
oesoedd, 


4 A syrthiodd “y pedwar hen-|* 


uriad ar hugain a'r pedwar anifail 
ì lawr, ac a addolasant Dduw, yr 
hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd- 
faingc; gan ddywedyd, Amen; 
Aleluia. 

5 A llef a ddaeth allan o'r orsedd- 
faingc, yn dywedyd, Moliennwch 
ein Duw ni, ei holl weision ef, a'r 
rhai ydych yn ei ofni ef, bychain 
a mawrion hefyd. 

6 Ac mi a glywais megis llef 
tyrfa fawr, ac megis llef dyfroedd 
lawer, ac megis llef taranau cryf- 
ion, yn dywedyd, Aleluia: fobleg- 
id teyrnasodd yr Arglwydd Dduw 
Hollalluog. 


Duw eich 
barn chwi 
allan o 
honi ha, 


b Es. 23, 8. 


c pen. 17. 6. 


& pen. 7. Ì0, 
L 10. 

b pen. 15. 3. 
a 16.7. 


c Deut. 32. 
pen. 18. 20, 


d Es. 94, 10, 


fpen. ll. 
10. a 12, 10, 





1176 


Prïodas yr Oen. 





Anno 
DOMINI 
90. 

g& Matt. 22, 
2. a 25. 10. 
h Ps, 45. 13, 
Ezec, 16. 

10. 
pen. 3. 18. 
a21.2,9. 
i Matt.22.2. 
Luc 14. 15. 
k pen. 21, 6. 
a22.6. 
I pen, 22. 8, 


m Act, 10. 
26. a 14.14, 
pen. 22. 9, 

n 1 Ioan 5, 
10 


pen, 12.17. 


o pen. 6. 2, 


P pen. 3. 14, 


g pen. 1. 14. 
a2. ls. 


r TIS, 62. 2, 3, 


sIÍoanl,l. 
lIoau 5,7. 


t Matt.23. 3. 
pen. 4, 4, 
A'T. dt 


u pen. 1, 16. 
ad. 21, 

2 Pa. 2.0, 
pen. 2, 217, 
a l>... 


7 Es. 62. 3, 
pen.l4,19 
20. 


2Dan.2.47. 
I rac 6. 


J. 
pen. 17.14, 


Z fawr, 


3 ynghanol. 


a Ezec, 29, 
13. 





7 Llawenychwn, a_ gorfoleddwn, a 
rhoddwn ogoniant iddo ef: oblegid 
daeth 5prïodas yr Oen, ai wraig 
ef a'i parottôdd ei hun. 

8 A Pchaniatêâwyd iddi gael ei 
gwisgo â llïan main glân a dis- 
glaer: canys y llïan main ydyw 
cyfiawnder y saint. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf, Ys- 
grifena, “Bendigedig yw y rhai a 
elwir ìi swpper neithior yr Oen. Ac 
efe a ddywedodd wrthyf, F Gwir eir- 
iau Duw yw y rhai hyn. 

l0 Ac !mi a syrthiais wrth ei 
draed ef, i'w addoli ef. Ac efe a. 
ddywedodd wrthyf, "Gwel na wnel- 
ych hyn: cyd-was ydwyf i ti, ac 
I'th frodyr Py rhai sydd ganddynt 
dystiolaeth Iesu. Addola Dduw: 
canys tystiolaeth Iesu ydyw yspryd 
y brophwydoliaeth. 

ll Ac mi a welais y nef yn agor- 
ed, ac wele “farch gwŷn; a'r hwn 
oedd yn eistedd arno a elwid 
PFfyddlawn a Chywir, ac mewn 
cyfiawnder y mae efe yn barnu ac 
yn rhyfela. 

12 1 A'i lygaid oedd fel fflam dân, 
ac ar ei ben yr oedd coronau la- 
wer: ac yr oedd ganddo enw yn 
ysgrifenedig, yr hwn ni wyddai neb 
ond efe ei hun: 

13 Ac "yr oedd wedi ei wisgo â 
gwisg wedi ei throchi mewn gwaed: 
a gelwir ei enw ef, * Gair Duw. 

]4 A'r lluoedd oedd yn y nef a'i 
canlynasant ef ar feirch gwŷnion, 
wedi eu gwisgo â llïan main, gwŷn, 
a glân. 

15 Ac “allan o'i enau ef yr oedd 
yn dyfod gleddyf llym, i daro y 
cenhedloedd âg ef: ac efe “au 
bugeilia hwynt â gwïalen haiarn: 
ac 7efe sydd yn sathru cerwyn 
win digofaint a llid Duw Holl- 
alluog. 

l6 Ac y mae ganddo ar ei wisg, 
ac ar ei forddwyd, enw wedi ei 
ysgrifenn, “BRENHIN BREN- 
HINOEDD, AC ARGLWYDD 
ARGLWYDDI. 

l7 Ac mi a welais angel yn sef- 
yll yn yr haul; ac efe a lefodd 
â llef “uchel, gan ddywedyd wrth 
yr holl adar oedd yn ehedeg * trwy 
ganol y nef, 2Deuwch ac ym- 
gesglwch ynghyd i swpper y Duw 
mawr ; 

18 Fel y bwyttaoch gig brenhin- 
oedd, a chig pen-capteniaid, a chig 
Ŵr cedyrn, a chig meirch, a'r rhai 


DATGUDDIAD, XX. 


sydd yn eistedd arnynt, a chig holl 
ryddion a chaethion, a bychain a 
mawrion, 

l9 Ac mi a welais y bwystfil, a 
brenhinoedd y ddaear, a'u lluoedd, 
wedi ymgynnull ynghyd i wneuthur 
rhyfel yn erbyn yr hwn oedd yn 
eistedd ar y march, ac yn erbyn 
ei lu ef. 

20 A daliwyd y bwystfil, a chyd 
âg ef Py gau-brophwyd, yr hwn 
a wnaeth wyrthiau ger ei fron 
ef, trwy y rhai y twyllodd efe y 
rhai a dderbyniasent nôd y bwyst- 
fìl, “a'r rhai a addolasent ei ddelw 
ef. “Yn fyw y bwriwyd hwy ill 
dau i'r llyn fân * yn llosgi â brwm- 
stan. 

21 A'r lleill a laddwyd â “chledd- 
yf yr hwn oedd yn eistedd ar y 
march, yr hwn oedd yn dyfod allan 
Oi enau ef: a'r holl adar a gaws- 
ant eu gwala o'u cig hwynt.. 


PENNOD XX. 

2 Rhwymo Satan dros fìl o flynyddoedd. 5 Yr 
adgyfodiad cyniaf: 6 mai gwŷn eu byd ŷ 
rhaî sydd iddynt gyfran ynddo. Gollwng 
Satan yn rhydd drachefn. 8 Gog a_Magog. 
10 Bwrw diafol â'r pwll o dân a brwmstan, 
12 Yr adgyfodiad diweddaf cyffredinol. 


CO mi a welais angel yn disgyn 

o'r nef, a “chanddo agoriad 

y pydew diwaelod, a chadwyn fawr 
yn ei law. 

2 Ac efe a ddaliodd Py ddraig, 
yr hen sarph, yr hon yw Diafol a 
Satan, ac ai rhwymodd ef dros 
fìl o flynyddoedd, 

3 Ac ai bwriodd ef i'r pydew 
diwaelod, ac a gauodd arno, ac a 
seliodd arno ef, “fel na thwyllai 
efe y cenhedloedd mwyach, nes 
cyflawni y mil o flynyddoedd: ac 
ar ol hynny rhaid yw ei ollwng ef 
yn rhydd dros ychydig amser. 

4 Ac mi a welais 2 orsedd-feingc- 
iau, a hwy a_eisteddasant arnynt, 
a “barn a roed iddynt hwy: ac 
mi a welais eneidiau y rhai a 
dorrwyd eu pennau am dystiolaeth 
Iesu, ac am air Duw, £ar rhai ni 
addolasent y bwystfil na'i ddelw 
ef, ac ni dderbyniasent ei nôd ef 
ar eu talcennau, neu ar eu dwy- 
law; a hwy a fuant fyw ac 'a 


deyrnasasanu gyd â Christ fil o|: 


flynyddoedd. 

5 Eithr y lleill o'r meirw ni fuant 
fyw drachefn, nes cyflawni y mil 
blynyddoedd. Dyma yr adgyfodiad 
cyntaf. | 


— 





RRlwymo Satan. 





Anno 
DOMINI 
96. 


b pen,20.10, 


cpen.13.15. 

d pen.20,10. 
Edrych 
Dan.7.11. 

epon. 14.10. 


fpen.17.16. 


a pen.l.18. 


b pen. 12, 9, 
Edrych 
2 Petr 2.4. 


cpen. 16.13, 
16. 
ad. 9. 


d Dan.7.9, Î 
2D Als 
Matt, 19, 
2. 

Luc 22, 30, 

el Cor. 6. 
2,3. 

f pen. 6. 9. 

Epen.13.12, 


hpen.l83. | 
15, 16. 


r 


iRhuf,$.17. 
2 Tim. 2, 


2 
| pen. ô. 10, 





1Ti7 


Yr adgyfodiad, cyffredinol. 





Anno 
DOMINI 
96. 





k pen. 2. 11, 
a2]l.S. 
lì Es. 61. 6. 


l Petr 2.9. 
pen. 1, 6. 
a, 5. 10, 


m Ezec, 38. 
2a 20.1, 
npen,l6, 14. 


o pen. 19, 20, 

2 ac yj poenïir 
hwynt. 

Ppen. 14,10, 


a2Petr3.T, 
10, ll, 


t Jer. 17.10. 
a 92.19, 
Matt. 16, 
Me 

lihuf,. 2. 6, 
pen. 2, 23, 


9 a'r bedd, 


u 1 Cor, 15, 
26, 54, 55. 
z pen, 21. 8, 


:a Es. G5. 17, 
a 66. 22, 





6 Gwyŷnfydedig a sanctaidd gw yr 

'hwn sydd a rhan ìddo yn yr adgy- 
fodiad cyntaf: y rhai hyn nid oes 
i'r Eail farwolaeth awdurdod ar- 
nynt, eithr hwy a fyddant !ofr- 
eiriaid i Dduw ac i Grist, ac a 
deyrnasant gyd âg ef fil o flynydd- 
oedd. 

7 A phan gyflawner y mil blyn- 
yddoedd, gollyngir Satan allan o'i 
garchar ; 

8 Ac efe a â allan i dwyllo y cen- 
hedloedd sydd ym mhedair congl y 
ddaear, " Gog a Magog, "i'w casglu 
hwy ynghyd i ryfel; rhif y rhai 
sydd fel tywod y môr. 

9 A hwy a aethant i fynu ar led y 
ddaear, ac a. amgylchasant wersyll 
y saint, a'r ddinas anwyl: a thân a 
ddaeth oddi wrth Dduw i waered 
o'r nef, ac a'u hysodd hwynt. 

10 A diafol, yr hwn oedd yn eu 
twyllo hwynt, a fwriwyd i'r llyn 
o dân a brwmstan, *lle y mae y 
bwystfil a'r gau-brophwyd; *a Phwy 
a boenir ddydd a nos, yn oes oes- 
oedd, 

ll Ac mi a welais orsedd-fainge 
wên fawr, a'r hwn oedd yn eistedd 
arni, oddi wrth wyneb yr hwn y 
ífodd <y ddaear ar nef; a lle ni 
chafwyd iddynt. 

12 Ac mi a welais y meirw, fychain 
a mawrion, yn sefyll ger bron Duw ; 


|"a'r llyfrau a agorwyd: *a llyfr ar- 


all a agorwyd, yr hwn yw Wyfr y 
bywyd: a barnwyd y meirw wrth 
y pethau oedd wedi eu hysgrifenu 
yn y llyfrau, *yn ol eu gweithred- 
oe 


13 A rhoddodd y môr i fynu y 
meirw oedd ynddo; a marwolaeth 
*ac uffern a roddasant i fynu y 
meirw oedd ynddynt hwythau: a 
hwy a farnwyd bob un yn ol eu 
gweithredoedd. 

14 A “marwolaeth ac uffern a fwr- 
lwyd i'r llyn o dân. *Hon yw yr 
ail farwolaeth. 

15 A phwy bynnag ni chafwyd 
wedi ei ysgrifenu yn llyfr y bywyd, 
bwriwyd ef i'r llyn o dân. 


PENNOD XXI. 

1 Nef newydd, a daear newydd, 10 Jerusalem 
nefol, a'i chyflawn bortreiad. 29 Nid rhaid 
iddi wrth haul: gogoniant Duw yw ei gol- 
euni hâ. 24 Brenhinoedd y ddaear yn dwyn 
eu cyfoeth iddi lu. 


mi a welais nef newydd, a 


cC 
A daear newydd: canys y nef 


gyntaf ar ddaear gyntaf aaeth 


1178 


DATGUDDIAD, XXI. 


heibio; ar. môr nid oedd mwy- 
ach. 

2 A myfi Ioan a welais Py ddinas 
sanctaidd, Jerusalem newydd, yn 


dyfod oddi wrth Dduw i waered o'r | 10 


nef, wedi ei pharottôi “fel prïodas- 
ferch wedi ei thrwsio i'w gwr. 

3 Ac mi a glywais lef “uchel all- 
an o'r nef, yn dywedyd, Wele, 
mae “pabell Duw gyd â dynion, 
ac efe a drig gyd â hwynt, a hwy 
a fyddant bobl iddo ef, a Duw ei 
hun a fydd gyd â hwynt, ac afydd 
yn Dduw iddynt. 

4 *Ac fe sych Duw ymaith bob 
deigr oddi wrth eu llygaid hwynt; 
a fmarwolaeth ni bydd mwyach, 
£na *thristwch, na llefain, na phoen 
ni bydd mwyach: oblegid y pethau 
cyntaf a aeth heibio, 


5 A dywedodd byr hwn oedd ynj|h 


eistedd ar yr orsedd-faingo, ì Wele, 
yr wyf yn gwneuthur pob peth 
yn newydd. Ac efe a ddywcdodd 
wrthyf, Ysgrifena: canys y mae “y 
geiriau hyn yn gywir ac yn ífydd- 
lawn. 

6 Ac efe a ddywedodd wrthyf, 
!Darfu. "Myfi yw Alpha ac Omoga, 
y dechreu a'r diwedd. "Îr hwn 
sydd sychedig y rhoddaf o ffynnon 
dwfr y bywyd yn rhad. 

7 Yr hwn sydd yn gorcbfygu a 
etifedda *bob peth: ac “mi a fyddaf 
iddo ef yn Dduw, ac yntau a fydd 
i minnau yn fab. 

8 POnd i'r rhai ofnog, a'r digred, 
a'r ffiaidd, a'r llofruddion, a'r put- 
teinwyr, a'r swyn-gyfareddwyr, a'r 


eilun-addolwyr, a'r holl gelwyddwyr, |. 


y bydd, eu rhan yn “y llyn sydd yn 
llosgi â thân a brwmstan: yr hwn 
yw yr ail farwolaeth. 

9 A daeth attaf un o'r "saith ang- 
el yr oedd y saith phïol ganddynt 
yn llawn o'r saith bla diweddaf, ac 
a ymddiddanodd â mi, gan ddy- 
wedyd, Tyred, mi a ddangosaf ìi ti 
3y brïodas-ferch, gwraig yr Oen. 

l0 Ac efe am dug i ymaith *yn 
yr yspryd i fynydd mawr ac uchel, 
ac a ddangosodd i mi “y ddinas 
fawr, Jerusalem sanctaidd, yn dis- 
gyn allan o'r nef oddi wrth Dduw, 

ll A gogoniant Duw ganddi: ai 
goleu hi oedd debyg i faen o'r 
zwerthfawroccaf, megis macn jas- 
pis, yn loyw fel grisial; 

12 Ac iddi fur mawr ac uchel, 
ac iddi *ddeuddeg porth, ac wrth 
y pyrth ddeuddeg angel, ac enwau 


Nef a dacar newydd. 
















Anno 





â Lef, 26. 
l1,1l>. 
Ezec.43.7. 
2 Cor. 6.16. 
pen, 7. 15, 





e Es. 25, 8, 
pen. 7. 17. 









2Cor.5.17. 







k pen, 19, 9. 








1pen. 16.17. 

m pon. l. 8, 
a>, 

n Es. 50. 1, 
loan 4.10, 
l4.a 0.1, 
pen, 22,17. 








â y pelhau 
hyn. 


u 
o Heb. 8. 10, 







P] Cor. 6. 9, 









8 pen. 20. 
14,15, 








r pen. 15. l, 
6,7. 









spen, l9, 7. 






t pen. 1. 10, 
al7.9. 






u ad, 2, 










x Ezec, 48, 
3L, 








Y Jerusalem nefol. 


' Anno 
DOMINI 
96. 


b arnymt. 
7 Matt. 16. 


18. 

Eph. 2. 20, 
z Ezec, 40, 

as 

pen, ll, 1, 


a Es. 24, 23, 
a 60. 19. 


b pen. 22. 5. 

c lŷs. 60. 3, O. 
n 66. 12, 

d Es. €0.11, 


wedi eu hysgerifenu arnynt, y rhai 
yw enwau deuddeg llwyth plant 
Israel. 

13 O du y dwyrain, fri phorth; 
o du y gogledd, tri phorth; o du 
y dehau, íri phorth; o du y gor- 
llewin, tri phorth. 

l4 Ac yv oedd mur y ddinas a 
deuddeg sylfaen iddo, ac **ynddynt 
enwau deuddeg apostol yr Oen. 

15 A'r hwn oedd yn ymddiddan 
â mi, “oedd a chorsen aur ganddo, 
i fesuro y ddinas, a'i phyrth hi, 
a'i mur, 

16 A'r ddinas sydd wedi ei gosod 
yn bedeirongl, a'i hŷd sydd gym- 
maint ai lled. Ac efe a fesurodd 
y ddinas â'r gorsen, yn ddeuddeng 
mil o ystadau. A'i hŷd, a'i lled, a'i 
huchder, sydd yn ogymmaint. 

17 Ac efe a fesurodd ei mur hi yn 
gant a phedwar cufydd a deugain, 
wrth fesur dyn, bynny yw, eiddo 
yr angel, 

18 Ac adeilad ei mur hi oedd o 
faen Jjaspis; ar ddinas oedd aur 
pur, yn debyg i wydr gloyw. 

19 A seiliau mur y ddinas oedd 
wedi eu harddu â phob rhyw faen 
gwerthfawr. Y sail cyntaf. oedd 
faen jaspis; yr ail, saphir ; y tryd- 
ydd, chalcedon; y pedwerydd, sma- 
ragdus ; 

20 Y pummed, sardonyx ; y chwech- 
ed, sardius; y seithfed, chrysoli- 
thus; yr wythfed, beryl; y nawfed, 
topazion; y degfed, chrysoprasus; 
yr unfed ar ddog, hyacinthus; y 
deuddegfed, amcethystus. 

21 A'r deuddeg porth, deuddog 
perl oeddynt; a phob un o'r pyrth 
oedl o un perl: a heol y ddinas 
ocdd aur pur, fel gwydr gloyw. 

22 A theml ni welais ynddi: can- 
ys yr Arglwydd Dduw Hollalluog, 
a'r Oen, yw ei theml hi. 

23 * A'r ddinas nid rhaid iddi wrth 
yr haul, na'r lleuad, i oleuo ynddi: 
? canys gogoniant Duw ai goleuodd 
hi, a'i goleuni hi ydyw yr Oen. 

24 *A chenhedloedd y rhai cadw- 


2.5, |edig a rodiant yn ei goleuni hi: 


pen. 22, 14, 
t 16 


10 A phob 
peth aflan, 
ac yn 
gwneuthwr 

| dlieidd-dra 


meuwwiddi 
ond, &c. 


ac y mae brenhinoedd y ddaear 
n dwyn eu gogoniant au han- 


1. 
i, | rhydedd iddi hi, 


25 4 A'i phyrth hi ni cheuir ddim 
y dydd: canys “ni bydd nos yno. 
26 A hwy a ddygant ogoniant ac 


:.u | anrhydedd y cenhedloedd iddi hi. 


27 "Ac nid â i mewn iddi ddim 


'|aflan, nac yn gwneuthur ffieidd-dra, 


1159 


DATGUDDIAD, XXTI. 


na chelwydd: ond y rhai sydd wedi 
eu hysgrifenu “yn llyfr bywyd yr 
Oen. 

PENNOD XXII. 


1 Afon dwfr y bywyd. 2 Pren y bywyd. 5 Duw 
sydd oleuni ŵ'w ddinas eî hun. 9 Yr angel 
heb fynnu eî addoli. 18 Ni ellir choddi dîm 
al aîr Duw, na thynnu dim oddî wrtho. 


CO efe a ddangosodd i mi *afon 

bur o ddwfr y bywyd, disglaer 

fel grisial, yn dyfod allan o orsedd- 
faingc Duw a'r Oen. 

2 *P Ynghanol ei heol hi, ac o 


| ddau tu yr afon, yr oed« “pren y 


bywyd, yn dwyn deuddeg rAyw 
ífrwyth, bob mis yn rhoddi ei 
ífrwyth : a dail y pren oedd i iach- 
âu y cenhedloedd : 

3 A $phob melldith ni bydd mwy- 
ach: *ond gorsedd-faingc Duw a'r 
Oen a fydd ynddi hi; ai weision 
eí a'i gwasanaethant ef, 

4 A “hwy a gânt weled ei wyneb 
eî; fai enw ef a fydd yn eu tal- 
cennau hwynt. 

5 “Ac ni bydd nos yno: ac nid 
rhaid iddynt wrth ganwyll, na gol- 
euni haul; oblegid y mae yr Ar- 
glwydd Dduw yn goleuo iddynt: a 
hwy a deyrnasant yn oes oesoedd. 

6 Ac efe a ddywedodd wrthyf fi, 
ÍY geiriau hyn sydd ffyddlawn a 
chywir: ac Arglwydd Dduw y pro- 
phwydi sanctaidd “a ddanfonodd 
ei angel i ddangos i'w wasanaeth- 
wyr y pethau sydd raid iddynt fod 
ar frys. 

7 'Wele, yr wyf yn dyfod ar frys: 
m ewŷn ei fyd yr hwn sydd yn cadw 
geiriau prophwydoliaeth y llyfr hwn. 

8 A myfi Ioan a welais y pethau 
hyn, ac aw clywais. A phan ddarfu 
imi glywed a gweled, "mi a syrth- 
lais ì lawr i addoli ger bron traed 
yr angel oedd yn dangos i mi y 
pethau hyn. 

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf fi, 
Gwel na wneclych: canys cyd-was 
ydwyf i ti, ac i'th frodyr y pro- 
phwydi, ac i'r rhai sydd yn cadw 
geiriau y llyfr hwn. Addola Dduw. 


Afon a plwen y uywyd. 








pr 47. 
Zech, 14.8, 


ddeg cnwd, 
bob mis yn 
rhoddi es 


9a, 
e Matt. 5. $. 
Cor. 13. 


i pen, 19, 9. 
al. 


k pen, 1, 1, 


lpen,ô,1l1, 


m pen, l,. 


n pen, 19, 
10. 


o pen. 19, 
10. 


10 PAc efe a ddywedodd wrthyf |»D»n.8.2. 


fi, Na selia eiriau prophwydoliaeth 
y llyfr hwn: “oblegid y mae yr 
amser yn agos. 

ll FYr hwn sydd anghyfiawn, 


bydded anghyfiawn etto; a'r hwn |'Z 


sydd frwnt, bydded frwnt etto ; a'r 
hwn sydd gyfiawn, bydded gyfiawn 
etto; a'r hwn sydd sanctaidd, bydd- 
ed sanctaidd etto. 


pen. 10. 4. 
9 Rhuf, 12. 
ll. 


5  ..— .—_s Ŵr. —_— rn. . F N.F sr... aB_— GG. -—-—. . .—. . . ^T —  . . n.r cl. 74 
S| o 





ye . 40. 10, 
all, 


EN 2. 6. 
al4.12. 
Mati. 16. 
o. 


u Es. 4I. 4, 
a 44. 6. 
pen. l. 8, 
ul. a eL ê. 


'ji yfiawn- 
7, neu, 
awdurdod, 


“tyb 6. 


dal 5.21. 
Col. 3. 6. 
pen. 9. 20, 
v3. a 21. 8. 


Ypen.l.1. 


5 pen. ô. 9. 


a Num, 24, 
( 


Zech.6.12, 
etn «10, 


pen, 2. 29, 


l 


Gwahardd 


12 Ac wele, yr wyf yn dyfod ar 
frys; "am gwobr s$? ydd gyd â mi, 
i roddi *i bob un fel y byddo ei 
waith ef. 

13 "Myfi yw Alpha ac Omega, 
y dechreu a'r diwedd, y cyntaf a'r 
diweddaf. 

14 Gwŷn eu byd y rhai sydd yn 
gwneuthur ei orchymynion ef, fel y 
byddo iddynt *fraint ym mhren y 
bywyd, ac y gallont fyned i mewn 
trwy, y pyrth i'r ddinas, 

15 >Oddi allan y mae y cwn, a'r 
swyn-gyfar eddwyr, ar putteinwyr, 
a'r llofr uddion, a'r eilun-addolwyr, 
a phob un a'r sydd yn caru ac yn 
gwneuthur celwydd. 

16 7 Myfi Iesu a ddanfonais fy 
angeli dystiolaethu i chwi y peth- 
au ” hyn yn yr eglwysi. “Myfi yw 
Gwreiddyn a_Hiliogaeth Dafydd, 
a'r * Seren fore eglur, 

l7 Ac y mae yr Yspryd ar bri- 
odas-ferch yn dywedyd, Tyred. A'r 


DATGUDDIAD, XXII. 


hwn sydd yn clywed, dyweded, 
Tyred. PA'r hwn sydd a syched 
arno, deued. A'r hwn sydd yn ewyll- 
ysio, cymmered ddwîr y bywyd yn 
rhad. 

18 Canys yr wyf fi yn tystiolaethu 
i bob un sydd yn clywed geiriau 
prophwydoliaeth y llyfr hwn, “Os 
rhydd neb ddîm at y pethau hyn, 
Duw a rydd atto ef y plïau sydd 
wedi eu hysgrifenu yn y llyfr hwn ; 

19 Ac o thyn neb ymaith ddim 
oddi wrth eiriau llyfr y brophwyd- 
oliaeth hon, * Duw a dŷn ymaith ei 
ran ef 5allan o. lyfr y bywyd, ac 
allan o'r ddinas sanctaidd, ac odd 
wrth y pethau sydd wedi eu hys- 
grifenu yn y llyfr hwn. 

20 Yr hwn sydd yn tystiolaethu y 
pethau hyn, sydd yn dywedyd, Yn 
wir, yr wyf yn dyfod ar frys. Amen. 
Yn wir, tyred, Arglwydd Iesu. 

9] *Gras ein Harglwydd ni Iesu 
Grist fyddo gyd â chwi oll. Amen. 


DIWEDD. 


.PR UNIG DDUW Y BYDDO Y GOGONIANT, 
MR HYIYIIY—— 


———— kb — j>. — — G— — Y OO A Ub 


33, 
b 
20, 2 
19. 
| 
| 


cyfnewid gair Duw. 


Anno 
DOMINI 
96. 


b Es, 55.1. 
pen. 21. 6. 


o Dent. 4. 2, 
a 1212. 
Diar. 30. 6. 


d Exod. 32, 


Ps. 69. 28, 
5 oddi wrth 
ren y 
bywyd. 


e FUR 16. 
2 HEN ua 


